KAUNAWAAN 


SA KASULATAN 


<+ 
o 
= 
LT 
LN 
EN 


a N uaap. 


Mga Larawan sa Unahan 


Kaliwang pahina 

Hitsura ng Jerusalem mula sa timog. Pansinin ang pahabang 
Lunsod ni David sa gawing ibaba, ang Libis ng Kidron sa 
kanan at ang Temple Mount sa dakong hilaga 


1 Bundok Moria, Temple Mount 

2 Dome of the Rock 

3 Moske ng el-Agsa 

4 Western Wall, Wailing Wall 

5 Opel 

6 Libis ng Kidron 

7 Bukal ng Gihon 

8 Bundok Sion, Lunsod ni David, Jebus, Salem 
9 Libis ng Tyropoeon 

10 Tipunang-tubig ng Siloam 


mn 


1 Tipunang-tubig ng Siloam (unang siglo C.E.) 


Kanang pahina 

Gawing itaas sa kaliwa: Babaing may sunong na basket, 

gaya ng makikita kung minsan sa Gitnang Silangan 

Gawing itaas sa kanan: Mga namuong asin sa Dagat na Patay 


Sa ibaba: Hitsura ng kinikilalang lugar ng Bundok Sinai mula 
sa hilaga, nasa unahan ang Kapatagan ng er-Raha. Nasa gitna 
ang Ras Safsafa, at nasa likod naman nito ang Jebel Musa 


it-1-TG 


it-1-TG 


Mga Larawan sa Likod 


Kaliwang pahina 


Gawing itaas sa kaliwa: Mga karong pandigma ng mga 
Asiryano na may dalang mga estandarteng panrelihiyon 


Gawing itaas sa kanan: Cyrus Cylinder, iniuulat nito ang 
pagbihag ni Ciro sa Babilonya at ang pagpapalaya niya 
sa mga bilanggo roon upang makabalik sila sa kanilang 
sariling lupain 


Gawing ibaba sa kaliwa: Luwad na tapyas na nag-uulat 
ng pagbihag ni Nabucodonosor II sa Jerusalem: 
617 B.C.E. 


Gawing ibaba sa kanan: Mga guho ng pintuang-daan 
malapit sa bulwagan ng pagdinig ni Dario I sa 
Persepolis 


Kanang pahina 


Pagsalakay ng mga kawal ni Cirong Dakila sa 
Babilonya noong 539 B.C.E. 


KAUNAWAAN 


SA KASULATAN 


Tomo 1: Aaron - Kasabihan 


Hindi ipinagbibili ang publikasyong ito. Inilaan ito bilang bahagi ng 
pambuong-daigdig na pagtuturo sa Bibliya na sinusuportahan ng 
kusang-loob na mga donasyon. 


Para sa donasyon, magpunta sa donate.jw.org. 

Malibang iba ang ipinapakita, ang mga teksto sa Bibliya ay mula sa 
makabagong-wikang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan. 
Insight on the Scriptures 

Inimprenta Nobyembre 2022 

Tagalog (it-1-TG) 

@ 2011, 2022 

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA 
Mga Tagapaglathala 

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. 

Wallkill, New York, U.S.A. 

Made in Japan 


Kung Ano ang Nilalaman ng Publikasyong Ito 


Layunin ng publikasyong ito na tulungan kang 


magtamo ng kaunawaan sa Kasulatan. Papaano? 
Tinipon nito mula sa buong Bibliya ang mga de- 
talyeng may kaugnayan sa mga paksang tinata- 


saysayan. Napakarami ring mga larawan upang 
maguni-guni mo ang mga lupain sa Bibliya at 
ang mga pangyayaring naganap doon. Ang ilan 
sa mga ito ay iginuhit na mga larawan tung- 


lakay. Ipinakikita nito kung anong mga salita 
ang ginamit sa orihinal na mga wika at ang li- 
teral na kahulugan ng mga iyon. Tinatalakay 


nito ang kaugnay na mga impormasyon mula sa 
sekular na kasaysayan, pagsasaliksik ng arkeolo- 


hiya, at iba pang larangan ng siyensiya at si- 
nusuri ang mga iyon batay sa pangmalas ng 


Bibliya. Naglalaan din ito ng mga visual aid. Tu- 
tulungan ka ng publikasyong ito na maunawaan 


ang kahalagahan ng pagkilos ayon sa sinasabi 
ng Bibliya. 


Ang Bibliya ay naglalahad ng mga pakikipag-ugna- 
yan ng Diyos na Jehova sa sangkatauhan, sa pa- 
raang nagpapakita ng tunay na mga kaganapan 
sa buhay. Bumabanggit ito ng mga pangalan ng 


mga tao at mga lugar, ng mga bansa at mga ta- 
gapamahala na magkakapanahon, at ng espesi- 


pikong mga uri ng halaman at hayop. Lalo kang 


makikinabang sa mga pagtukoy ng Bibliya sa 
mga tao at mga bagay na iyon kung magkaka- 


roon ka ng ilang kaalaman tungkol sa mga iyon. 
Upang tulungan ka, ang Kaunawaan sa Kasulatan 


ay may nakapagtuturong mga artikulo tung- 
kol sa mahigit 3,000 indibiduwal na binanggit 
sa Kasulatan at mga impormasyon hinggil sa 
97 bansa, tribo, at bayan. Mayroon itong mahi- 
git 1,000 artikulo na tumatalakay ng espesipi- 
kong mga lugar, 96 na artikulo tungkol sa iba't 
ibang mga halaman, at 106 na artikulo hinggil 
sa mga ibon at mga hayop. Bukod diyan, may- 
roon din itong mga artikulo tungkol sa mara- 
ming iba pang mahahalagang paksa sa Kasula- 
tan. 


Ang bawat aklat ng Bibliya ay pantanging tinalakay 


sa publikasyong ito. Sa istilong madaling basa- 
hin at tandaan, ang balangkas ng bawat aklat 
ay nagtatampok ng pangunahing mga ideya na 
tinalakay ng manunulat. Sa reperensiyang ito, 


malibang may ibang salin ng Bibliya na tinukoy, 


ang mga pagsipi sa Bibliya ay mula sa Bagong 
Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan, bagaman 
mayroon pang mahigit sa 40 ibang salin na bi- 
nanggit at sinipi. 


Lakip sa mga visual aid ang mga mapa, at marami 
sa mga ito ay nagtatampok ng mahahalagang 


lokasyon batay sa mga yugto ng panahon sa ka- 


kol sa mahahalagang pangyayari sa kasaysayan. 
Ang iba naman ay mga litrato ng espesipikong 

mga lokasyon at ng mga displey sa museo na na- 
uugnay sa ulat ng Bibliya. Makikita sa Tomo 2, 

sa pahina 1468 ang pasasalamat para sa mga la- 
rawan ng mga displey ng museo at iba pang mga 
litrato. 


Tinatalakay ng komprehensibong mga artikulo ang 


Hebreo, Griego, at Aramaiko---ang orihinal na 

mga wikang ginamit sa pagsulat ng Bibliya. Ipi- 
naliliwanag sa mga artikulong ito ang kahulugan 
ng mahahalagang pananalita sa orihinal na mga 
wika, at hindi lamang kung paano inuunawa ang 
mga terminong iyon sa ibang mga wika na ka- 

raniwang ginagamit ngayon. Sa publikasyong 

ito, ang kahulugan ng mga pangalang binanggit 
sa Bibliya ay ibinatay sa kung paano aktuwal na 
ginagamit sa ibang talata ng Bibliya ang mga ba- 
hagi ng mga pangalang iyon sa orihinal na wika. 


Paano mo hahanapin ang mga sagot sa iyong mga 


tanong tungkol sa Bibliya? (1) Kahulugan ba ng 
isang partikular na pananalita sa Bibliya ang nais 
mong malaman? Ang tanong mo ba'y tungkol 
sa isang indibiduwal, isang lugar, o isang katangi- 
an? Tandaan na ang mga artikulo sa publikas- 
yong ito ay inayos nang alpabetikal at ang Bib- 
likal na mga pangalan at mga pananalita sa 
reperensiyang ito ay halaw sa Bagong Sanlibutang 
Salin. Hanapin mo ang artikulong may pamagat 
na kapareho ng pangalan o paksang iniisip mo. 
Kung hindi mo makita ang artikulong kailangan 
mo, subukan mong tingnan ang Indise ng mga 
Paksa sa likurang pahina ng Tomo 2; ituturo ka 
nito sa mahahalagang materyal na maaaring 
hindi mo naisip. (2) Kung paliwanag naman ng 
isang espesipikong kasulatan ang kailangan mo, 
dumeretso ka sa Indise ng mga Kasulatan sa 
Tomo 2. 


Hangad namin na mapalalim ng publikasyong ito 


ang iyong pagpapahalaga sa Awtor ng Bibliya, 
ang Diyos na Jehova, at mabigyan ka ng higit 

pang kaunawaan tungkol sa kahulugan ng ka- 
niyang Salita, at mapakilos ka nito na lubusang 
ikapit sa iyong buhay ang mga nilalaman nito 

at ibahagi sa iba ang mahahalagang katotoha- 

nan nito. 


Tampok na mga Bahaging May Kulay 


Pahina Tomo 1 

321 Kung Paano Nakarating sa 
Atin ang Bibliya 

324 Ang Banal na Pangalan 

327 Ang Baha Noong mga Araw 
ni Noe 

329 Ang Pinagmulan ng mga Bansa 

330 Mga Paglalakbay ni Abraham 

332 Heograpikong Kaanyuan ng 
Lupang Pangako 

529 Mga Pangyayari sa Buhay ni Jacob 

531 Ang Sinaunang Ehipto 

535 Ang Israel sa Ehipto 

536 Ang Pag-alis Mula sa Ehipto 

538 Ang Tabernakulo 

540 Ang Pagpapagala-gala ng Israel 
sa Ilang 

543 Ang mga Halaman sa Bibliya 

737 Ang Pananakop ng Israel sa 
Lupang Pangako 

738 Mga Bansang Nananahanan 
sa Lupaing Ibinigay ng Diyos 
sa Israel 

740 Ang Lupaing Ibinigay ng Diyos 
sa Israel 

743 Iniligtas ng mga Hukom ang 
Israel Mula sa Paniniil 

744 Ang Teritoryo ng mga Tribo 
sa Israel 

745 Ang Panahon ni David 

748 Ang Paghahari ni Solomon 

750 Ang Templong Itinayo ni Solomon 

752 Ang Lunsod ng Jerusalem 
(David/Solomon) 

945 Mga Kahariang Nakapalibot 
sa Israel 

947 Ang Nahating Kaharian 

949 Ang Gawaing Panghuhula Nina 
Elias at Eliseo 

951 Mga Kaaway na Bansang 
Sumalakay sa Israel 

953 Ang Megido 

954 Ang Imperyo ng Asirya 

959 Pakikinabang Mula sa Arkeolohiya 


Pahina Tomo 2 

321 Ang Imperyo ng Babilonya 

326 Ang Pananakop ng Babilonya 
sa Jerusalem 

327 Ang Imperyo ng Medo-Persia 

332 Bumalik ang mga Tapon Mula 
sa Babilonya 

333 Ang Imperyo ng Gresya 

529 Ang mga Diyos ng mga Bansa 

531 Ang Tiro 

533 Ang Imperyo ng Roma 

537 Ang Maagang Bahagi ng Buhay 
ni Jesus Bilang Tao 

540 Ang Ministeryo ni Jesus sa Lupa 

542, Ang Unang-Siglong Jerusalem 

737 Ang Probinsiya ng Galilea 

740 Sa Palibot ng Dagat ng Galilea 

741 Mga Pangyayari Bago ang 
Kamatayan ni Kristo 

744 Ang Paglaganap ng Kristiyanismo 

746 Ang Ministeryo ng Apostol na 
si Pablo 

751 Winasak ng mga Romano 
ang Jerusalem 

945 Ang mga Kongregasyon ng 
Apocalipsis 

947 Sa Loob at sa Palibot ng Jerusalem 
sa Ngayon 

952 Ang Pang-araw-araw na Buhay 
sa Sinaunang Israel 

955 Ang mga Hayop sa Bibliya 


Ang talaan ng 


mga Mapa ay nasa 


Tomo 1, pahina 8. 


Mga Halimbawa ng Kapaki-pakinabang na mga Pantulong 


Ang mga pamagat na nasa 
malalaking titik ay tumutukoy 
sa mga pangunahing artikulo 


Makakapal na letra at ilang 
malalaking titik ang ginamit para 
sa mga pangunahing subtitulo 


Ang makakapal na italiko ay isang 
subdibisyon ng materyal sa ilalim 
ng pangunahing subtitulo 


Kahulugan ng pangalan 


Tanong na sasagutin ng 
sumusunod na (mga) parapo 


AARON. Isang anak nina Amram at Jokebed 
mula sa tribo ni Levi, ipinanganak sa Ehipto noong 
1597 B.C.E. Si Levi ay lolo sa tuhod ni Aaron. (Exo 
6:13, 16-20) Si Miriam ang kaniyang nakatatandang 
kapatid na babae, at si Moises ang kaniyang naka- 
babatang kapatid na lalaki na mas bata nang tatlong 


Noong Panahon ng mga Paghahari Nina Da- 
vid at Solomon. Lumilitaw na nang matamo na 
ni David ang trono, si Abiatar ay ginawang mataas 
na saserdote. Iminumungkahi ng ilang iskolar na, 
pagkamatay ng mataas na saserdoteng si Ahimelec, 
iniutos ni Haring Saul na italaga si Zadok bilang ma- 
taas na saserdote upang humalili kay Ahimelec, 


Mga simulaing Kristiyano may kinalaman sa 
“ibang mga tao.” Sa Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan, ang pag-ibig sa “ibang tao” (sa Gr., xe'nos, 
sa Ingles, stranger) ay mariing itinatampok bilang 
isang katangian na dapat ipakita ng Kristiyano. Si- 
nabi ng apostol na si Pablo: “Huwag ninyong kalili- 
mutan ang pagkamapagpatuloy [sa Gr., philoxe- 


ELIAS [Ang Aking Diyos ay si Jehova]. 

1. Isa sa mga pangunahing propeta ng Israel. 
Maliwanag na siya ay taga-Tisbe, na ipinapalagay 
ng ilan na isang nayon sa lupain ng Gilead, sa S ng 
Ilog Jordan. (1Ha 17:1) Pinasimulan niya ang kani- 
yang mahabang paglilingkod bilang propeta sa Isra- 


Bakit hindi pinarusahan si Aaron sa 
paggawa ng ginintuang guya? 


Sa kabila ng kaniyang natatanging posisyon, si 
Aaron ay mayroon ding mga pagkukulang. Noong 
panahon ng unang 40-araw na pananatili ni Moises 
sa Bundok Sinai, “ang bayan ay nagtipun-tipon kay 


Ang makakapal na numero 
sa pasimula ng parapo 
ay nagpapahiwatig ng 
isang tao o lugar na may 
gayunding pangalan 


Mga cross-reference na 
bumabanggit sa mga artikulong 
may mahahalagang karagdagang 
impormasyon o sa mga visual aid 


Makabagong-panahong 
katumbas ng mga timbang, 
sukat, at salapi sa Bibliya 


Ang lahat ng daglat ay 
ipinaliliwanag sa Tomo 1, 
pahina 1469 at 1470 


Ang mga pangalan ng lugar 
na nasa mga panaklong ay 
mga katumbas na pangalan 
sa ibang wika (kadalasa'y sa 
makabagong Hebreo) 


Ang mga lokasyon ng mga lugar 
ay makikita sa kalakip na mapa: 
inilalahad ng mga teksto kung 
ano ang naganap sa yugtong 
iyon ng kasaysayan 


1. Isang bantay ng pintuang-daan mula sa mga 
Korahita na inatasan ni David: ang ikapitong anak ni 
Meselemias na mula sa tribo ni Levi.---1Cr 26:1-3. 

2. Ang anak ni Zerahias na bumalik, na sinama- 
han ng 200 lalaki mula sa sambahayan ni Pahat- 
moab sa panig ng ama, mula sa Babilonya patu- 
ngong Jerusalem kasama ni Ezra. 


arawan ng ulo ni Tiberio at ginamit noong mga ta- 
ong 15 C.E. (LARAWAN, Tomo 2, p. 544) (Iham- 
bing ang Luc 3:1, 2.) Ang panunungkulan naman 
noon ni Poncio Pilato bilang Romanong goberna- 
dor ng Judea ay pinatototohanan ng isang ma- 
apad na bato na natagpuan sa Cesarea at ka- 
babasahan ng mga pangalang Latin na Pontius 
Pilatus at Tiberieum.---Tingnan ang PILATO, LARA- 
WAN, Tomo 2, p. 741. 


Nagbayad si Oseas ng 15 pirasong pilak (kung 
siklo, 533) at isa't kalahating takal na homer 
(330 L; 300 tuyong qt) ng sebada upang tubusin 
ang mapangalunyang babaing si Gomer bilang ka- 
niyang asawa (Os 1:3; 3:1, 2), isang halaga na iti- 
nuturing ng ilang komentarista na katumbas ng ha- 
laga ng isang alipin, 30 siklong pilak (566). (Exo 
21:32) Ang “handog ukol sa paninibugho’ na hinihi- 


pag-ibig at pangangalaga sa kanila (Isa 40:11) Ang 
pananalitang “asawang babae ng dibdib [ng isa],” 
gaya ng mababasa sa ilang salin (KJ; Ro, RS, AT), ay 
mas mauunawaan kapag isinaling, “asawang babae 
na minamahal mo sa iyong dibdib” (Kx), “ang iyong 


Noong kapanahunan ng mga Hukom, ang Canaa- 
nitang lunsod na ito ay nasa gulod na ipinapalagay 
na ang Tell el-Fukhkhar (Tel “Akko), mga 1 km 
(0.6 mi) mula sa look at 1.8 km (1 mi) sa S ng ma- 
kabagong-panahong mga pader ng Matandang Lun- 
sod. Noong yugtong Persiano, mula noong ikaa- 


nim na siglo B.C.E., ang lunsod ay lumawak nang 


MGA LOKASYON SA MAPA 

Lakip ang Kaugnay na mga Kasulatan 
Ai Gen 12:8: 13:3, 4 
Beer-sheba Gen 21:31-33: 22:19 
Bethel Gen 12:8 

Damasco Gen 14:15 

Dan Gen 14:14 


Gerar Gen 20:1-18 


Mga Mapa 


Tomo:Pahina Mga Lugar na Iniuugnay Kay/Sa— Tomo:Pahina Mga Bansa at mga Imperyo 
1:330 Abraham 1:117 Amorita, Mga 
1:746 David 1:954 Asirya 
1:949 Elias at Eliseo 2:321 Babilonya 
1:529 Jacob 1:637 Edom 
1:1238 Jonas 1:531 Ehipto 
2:744 Mabilis na paglaganap ng 2:334 Gresya 
sinaunang Kristiyanismo 
1:743 Mga hukom na nagligtas sa Israel 2:327, 365 Medo-Persia . 
2:945 Mga kongregasyong binanggit 1:945, 951 Mga Nakapalibot sa Israel 
sa Apocalipsis 1:329 Pinagmulan ng mga bansa 
2:540-542, Ministeryo ni Jesus sa lupa 2:533 Roma 

738, 740, 

742 Iba Pang mga Lugar 
2:747, 750 Ministeryo ni Pablo at mga Pangunahing Lunsod 
1:536, 537 Pag-alis ng Israel mula sa Ehipto 
2:332 Pagbabalik ng mga Judiong tapon nka Acaya 
1:541 Pagpapagala-gala ng Israel sa ilang 1:84 Alejandria, Ehipto 
1:748 Solomon 1:147 Apio, Pamilihan ng 

1:171 Aram 
1:224, 225 Asia Minor (pangalan ng 


Lupang Pangako 


mga rehiyon at mga lalawigan) 


2:773 ma section ng lupain 1:492 Ciprus 
2:956-960 Detalyadong mga mapa na may 1:508 Creta 

mga pangalan ng mga lugar : 
1:333 Heograpikong kaanyuan, Ha Decapolis 

mapang kuha ng satelayt 2:738 Galilea 
1:58 Mga pangunahing agusang libis 1:831 Gilead 
1:744 Mga teritoryo ng mga tribo sa 1:884 Hamat 

Israel : 1:1399 Kanlungang lunsod, Mga 
1:738 Mga unang nanahanan sa lupain 1:953 Megido 
1:947 Pagkakahati ng Juda at ng Israel ` | 8 

. 2:477 Nilo, Ilog 
1:737 Pananakop ng Israel sa lupain 
2:495 Olibo, Bundok ng mga 
2:531 Tiro 
Jerusalem 

1:1193 Kalapit na mga lunsod at nayon 
2:927 Mga pintuang-daan ng lunsod 

(pagkatapos ng pagkatapon 

sa Babilonya) Indise ng mga lugar sa lahat ng mapa: 
1:752, 830 Noong panahon ng paghahari Tomo 1, pahina 1465-1468. 


ni David at ni Solomon 
2:542, 742 Noong unang siglo C.E. 


2:927; Taas ng mga lupain mula sa 
2:742 kapantayan ng dagat 


A 


AARON. Isang anak nina Amram at Jokebed 
mula sa tribo ni Levi, ipinanganak sa Ehipto noong 
1597 B.C.E. Si Levi ay lolo sa tuhod ni Aaron. (Exo 
6:13, 16-20) Si Miriam ang kaniyang nakatatandang 
kapatid na babae, at si Moises ang kaniyang naka- 
babatang kapatid na lalaki na mas bata nang tatlong 
taon. (Exo 2:1-4, 7:7) Napangasawa ni Aaron si Eli- 
sheba, anak na babae ni Aminadab, at nagkaroon 
siya ng apat na anak, sina Nadab, Abihu, Eleazar, at 
Itamar. (Exo 6:23) Namatay siya noong 1474 B.C.E. 
sa edad na 123 taon.---Bil 33:39. 

Palibhasa'y atubili si Moises dahil hindi siya ma- 
tatas magsalita, inatasan ni Jehova si Aaron na ma- 
ging tagapagsalita ni Moises sa harap ni Paraon, 
anupat sinabi tungkol kay Aaron: “Alam kong siya 
ay talagang makapagsasalita.” Sinalubong ni Aaron 
si Moises sa Bundok Sinai at ipinabatid kay Aaron 
kung gaano kalawak ang magiging epekto ng gaga- 
wing pagkilos ng Diyos may kinalaman sa Israel at 
Ehipto, at pagkatapos ay naglakbay ang magkapatid 
pabalik sa Ehipto.---Exo 4:14-16, 27-30. 

Sa gayon, si Aaron ay nagsilbing parang “bibig” 
kay Moises, na nagsasalita para sa kaniya sa mata- 
tandang lalaki ng Israel at nagsasagawa ng makahi- 
malang mga tanda bilang patotoo na sa Diyos nag- 
mula ang kanilang mga mensahe. Nang dumating 
na ang panahon upang pumaroon sila sa korte ni Pa- 
raon, kinailangang harapin ng 83-tadng-gulang na 
si Aaron, bilang tagapagsalita ni Moises, ang ma- 
pagmataas na tagapamahalang iyon. Gaya nga ng 
sinabi ni Jehova kay Moises pagkatapos nito: “Ting- 
nan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon, at si 
Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong pro- 
peta.” (Exo 7:1, 7) Si Aaron ang nagsagawa ng 
unang makahimalang tanda sa harap ni Paraon at 
ng mga mahikong saserdote nito, at, nang maglaon, 
si Aaron, sa utos ni Moises, ang nag-unat ng tung- 
kod ni Moises at naghudyat ng pasimula ng Sam- 
pung Salot. (Exo 7:9-12, 19, 20) Nagpatuloy siyang 
gumawang kaisa ni Moises at tumalima sa Diyos sa 
panahon ng sumunod na mga salot, hanggang sa 
palayain sila nang dakong huli. Sa bagay na ito ay 
isa siyang mabuting halimbawa sa mga Kristiyano 
na naglilingkod bilang “mga embahador na huma- 
halili para kay Kristo, na para bang ang Diyos ay 
namamanhik sa pamamagitan namin.”--Exo 7:6, 
2Co 5:20. 


Noong panahon ng 40-tadng pagpapagala-gala 
sa ilang, maliwanag na dumalang ang gawain ni 
Aaron bilang tagapagsalita ni Moises, yamang wa- 
ring si Moises na mismo ang mas madalas na nag- 
sasalita. (Exo 32:26-30, 34:31-34: 35:1, 4) Ibinalik 
din sa mga kamay ni Moises ang tungkod pagkata- 
pos ng ikatlong salot. At si Aaron, kasama si Hur, 
ay umalalay na lamang sa mga bisig ni Moises 
sa pagbabaka sa Amalek. (Exo 9:23; 17:9, 12) Ga- 
yunman, sa pangkalahatan ay tinitiyak ni Jehova 
na si Aaron ay laging kasama ni Moises kapag nag- 
bibigay ng tagubilin, at sila ay tinutukoy na mag- 
kasamang kumikilos at nagsasalita, hanggang no- 
ong panahon mismo na mamatay si Aaron.--Bil 
20:6-12. 

Sa kaniyang nakabababang posisyon, si Aaron ay 
hindi sumama kay Moises sa taluktok ng Bundok 
Sinai upang tanggapin ang tipang Kautusan, ngu- 
nit, kasama ng dalawa sa kaniyang mga anak at 
ng 70 sa matatandang lalaki ng bansa, pinahintu- 
lutan siyang umakyat sa bundok at makita ang 
isang maringal na pangitain ng kaluwalhatian ng 
Diyos. (Exo 24:9-15) Sa tipang Kautusan, binig- 
yang-dangal si Aaron at ang kaniyang sambaha- 
yan nang tukuyin sila roon, at itinalaga ng Diyos si 
Aaron sa posisyon bilang mataas na saserdote. 
--Exo 28:1-3. 

Mataas na Saserdote. Sa pamamagitan ng pi- 
tong-araw na seremonya ng pagtatalaga, si Aaron 
ay pinagkalooban ni Moises, na ahente ng Diyos, ng 
kaniyang mga sagradong tungkulin, at ang kani- 
yang apat na anak ay itinalaga rin bilang mga ka- 
tulong na saserdote. Dinamtan ni Moises si Aaron 
ng magagandang kasuutan na yari sa materyales 
na ginto, asul, purpura, at iskarlata, lakip na ang 
mga dugtungang pambalikat at isang pektoral na 
napapalamutian ng mahahalagang hiyas na may 
sari-saring kulay. Sa kaniyang ulo ay ipinatong ang 
isang turbante na yari sa mainam na lino. Nakaka- 
bit doon ang isang laminang dalisay na ginto, kung 
saan nakalilok ang mga salitang “Ang kabanalan ay 
kay Jehova.” (Lev 8:7-9, Exo 28) Nang magkaga- 
yon ay pinahiran si Aaron sa paraang inilarawan 
sa Awit 133:2 at pagkatapos nito ay matatawag 
na siyang ma-shi'ach, o mesiyas (khri:stos, LXX), 
samakatuwid nga, ang “pinahiran.”--Lev 4:5, 16, 
6:22. 


AARON 


Si Aaron ay hindi lamang inatasang mamahala 
sa buong pagkasaserdote kundi ipinahayag din ng 
Diyos na sa kaniyang linya, o sambahayan, dapat 
manggaling ang lahat ng magiging mataas na sa- 
serdote. Gayunman, hindi minana ni Aaron ang 
pagkasaserdote, kung kaya masasabi ng apostol 
na si Pablo tungkol sa kaniya: “Ang isang tao ay 
tumatanggap ng karangalang ito, hindi ayon sa 
kaniyang sariling kagustuhan, kundi tangi lamang 
kung tinawag siya ng Diyos, na gaya rin ni Aaron. 
Gayundin naman, hindi niluwalhati ng Kristo ang 
kaniyang sarili sa pagiging mataas na saserdote, 
kundi niluwalhati niyaong nagsalita may kinala- 
man sa kaniya: Ikaw ang aking anak, ako, nga- 
yon, ako ay naging iyong ama.”” (Heb 5:4, 5) Pag- 
katapos nito ay ipinakita ni Pablo kung paanong 
ang makasaserdoteng katungkulan, na unang gi- 
nampanan ni Aaron, ay sumagisag sa katungkulan 
ni Kristo Jesus bilang isang nakahihigit at makala- 
ngit na mataas na saserdote. Dahil dito, ang maka- 
saserdoteng mga tungkulin ni Aaron na kaakibat 
ng kaniyang mataas na katungkulan ay nagiging 
higit na makahulugan para sa atin.--Heb 8:1-6, 
9:6-14, 23-28. 

Bilang mataas na saserdote, si Aaron ang may 
pananagutan na manguna sa lahat ng pitak ng 
pagsamba sa tabernakulo at mangasiwa sa gawain 
ng libu-libong Levita na nakikibahagi sa pagliling- 
kod doon. (Bil 3:5-10) Sa taunang Araw ng Pagba- 
bayad-Sala ay naghaharap siya ng mga handog 
ukol sa kasalanan para sa mga saserdote at mga 
Levita at para sa bayan ng Israel, at siya lamang 
ang pinahihintulutang pumasok sa Kabanal-bana- 
lan ng tabernakulo dala ang haing dugo ng mga 
hayop. (Lev 16) Ang araw-araw na paghahandog 
ng insenso, ang paghaharap ng mga unang bunga 
ng inaning butil, at ang maraming iba pang pitak 
ng pagsamba ay mga pribilehiyo na pantanging 
tinamasa ni Aaron at ng kaniyang mga anak bilang 
mga saserdote. (Exo 30:7, 8, Luc 1:8-11, Lev 23:4- 
11) Gayunman, pinabanal siya ng pagkapahid sa 
kaniya upang isagawa hindi lamang ang mga pag- 
hahain para sa bansa kundi pati ang iba pang mga 
tungkulin. Pananagutan niyang ituro sa bansa ang 
Salita ng Diyos. (Lev 10:8-11, Deu 24:8, Mal 2:7) 
Siya, gayundin ang kaniyang mga kahalili, ay nag- 
lingkod bilang punong opisyal sa ilalim ni Jehova 
na Hari. Sa pantanging mga okasyon ng bansa ay 
isinusuot niya ang mamahaling mga kasuutan at 
ang “makintab na laminang" ginto sa kaniyang tur- 
banteng lino. Isinusuot din niya ang pektoral na ki- 
nalalagyan ng Urim at Tumim, na sa pamamagitan 
niyaon ay tinatanggap niya ang “Oo” o “Hindi” ni 
Jehova hinggil sa mga suliraning pambansa, baga- 
man lumilitaw na hindi ito gaanong nagamit ha- 


10 


bang si Moises ay nabubuhay pa at nagsisilbing ta- 
gapamagitan.--Exo 28:4, 29, 30, 36, tingnan ang 
MATAAS NA SASERDOTE. 

Ang debosyon ni Aaron sa dalisay na pagsamba 
ay maagang nalagay sa pagsubok nang mamatay 
ang kaniyang mga anak na sina Nadab at Abihu, na 
pinuksa ng Diyos dahil sa paggamit sa kanilang ma- 
kasaserdoteng mga posisyon nang may kalapas- 
tanganan. Ang ulat ay nagsasabi: “At nanatiling 
tahimik si Aaron.” Nang siya at ang kaniyang da- 
lawang natitirang anak ay tagubilinan na huwag 
ipagdalamhati ang namatay na mga mananalan- 
sang, “ginawa nila ang ayon sa salita ni Moises.” 
—lLev 10:1-11. 

Sa loob ng halos 40 taon ay kinatawanan ni Aaron 
ang 12 tribo sa harap ni Jehova sa kaniyang tungku- 
lin bilang mataas na saserdote. Habang nasa ilang, 
bumangon ang isang malubhang paghihimagsik la- 
ban sa awtoridad nina Moises at Aaron. Ang pasi- 
muno nito ay isang Levita na nagngangalang Kora, 
kasama ang mga Rubenitang sina Datan, Abiram, 
at On, na nagreklamo laban sa kanilang pangungu- 
na. Pinangyari ni Jehova na bumuka ang lupa sa ila- 
lim ng mga tolda nina Kora, Datan, at Abiram, 
anupat nilamon sila kasama ang kanilang mga sam- 
bahayan, samantalang si Kora mismo at ang 250 sa 
mga kasabuwat niya ay pinuksa ng apoy. (Bil 16:1- 
35) Nagsimula ngayong magbulung-bulungan ang 
kongregasyon laban kina Moises at Aaron, at sa ka- 
sunod na salot mula sa Diyos, si Aaron ay nagpaki- 
ta ng malaking pananampalataya at lakas ng loob 
nang may-pagkamasunurin siyang lumabas na dala 
ang kaniyang lalagyan ng apoy at magbayad-sala 
para sa bayan habang “nakatayo sa pagitan ng mga 
patay at ng mga buhay,” hanggang sa huminto ang 
salot.---Bil 16:46-50. 

Iniutos ngayon ng Diyos na 12 tungkod, bawat isa 
ay kumakatawan sa isa sa 12 tribo, ang ilagay sa ta- 
bernakulo, at ang tungkod para sa tribo ni Levi ay 
sinulatan ng pangalan ni Aaron. (Bil 17:1-4) Nang 
sumunod na araw ay pumasok si Moises sa tolda ng 
Patotoo at nasumpungan na ang tungkod ni Aaron 
ay umusbong, namulaklak, at nagbunga ng mga hi- 
nog na almendras. (Bil 17:8) Pinagtibay nito nang 
walang pag-aalinlangan na pinili ni Jehova ang mga 
Levitang anak ni Aaron para sa makasaserdoteng 
paglilingkod at na binigyan niya ng awtorisasyon si 
Aaron upang maging mataas na saserdote. Pagkata- 
pos nito, ang karapatan ng sambahayan ni Aaron sa 
pagkasaserdote ay hindi na kailanman kinuwestiyon 
pa. Ang umusbong na tungkod ni Aaron ay inilagay 
sa kaban ng tipan bilang “pinakatanda sa mga anak 
ng paghihimagsik,” bagaman lumilitaw na pagka- 
matay ng mga mapaghimagsik na ito at nang ma- 
kapasok ang bansa sa Lupang Pangako ay inalis na 


11 


ang tungkod, yamang natupad na ang layunin para 
rit0.--Bil 17:10: Heb 9:4: 2Cr 5:10, 1Ha 8:9. 


Bakit hindi pinarusahan si Aaron sa 
paggawa ng ginintuang guya? 


Sa kabila ng kaniyang natatanging posisyon, si 
Aaron ay mayroon ding mga pagkukulang. Noong 
panahon ng unang 40-araw na pananatili ni Moises 
sa Bundok Sinai, “ang bayan ay nagtipun-tipon kay 
Aaron at nagsabi sa kaniya: “Tumindig ka, igawa mo 
kami ng isang diyos na mangunguna sa amin, sa- 
pagkat kung tungkol sa Moises na ito, ang lalaking 
nag-ahon sa amin mula sa lupain ng Ehipto, hindi 
nga namin alam kung ano na ang nangyari sa kani- 
ya.”” (Exo 32:1) Si Aaron ay pumayag at nakipagtu- 
lungan sa kanila sa paggawa ng estatuwa ng isang 
ginintuang guya. (Exo 32:2-6) Nang komprontahin 
siya ni Moises tungkol dito, nagbigay siya ng maba- 
baw na dahilan. (Exo 32:22-24) Gayunman, hindi 
siya tinukoy ni Jehova bilang ang pasimuno sa pag- 
gawa ng guya kundi sinabi niya kay Moises: “Kaya 
ngayon ay pabayaan mo ako, upang lumagablab 


ang aking galit laban sa kanila at malipol ko sila.” 


(Exo 32:10) Nakiusap si Moises kay Jehova para sa 
bayan at para kay Aaron. Pagkatapos, iniharap niya 
sa bayan ang pagpapasiya sa pamamagitan ng pag- 
sigaw: “Sino ang nasa panig ni Jehova? Dito sa akin!” 
(Exo 32:11, 26; Deu 9:20) Tumugon ang lahat ng 
mga anak ni Levi, siguradong pati na rin si Aaron. 
Pinatay nila ang tatlong libong mananamba sa ido- 
lo, malamang na ang mga pangunahing tagapagsul- 
sol. (Exo 32:28) Gayunpaman, kinabukasan ay ipi- 
naalaala ni Moises sa iba pa sa bayan na sila rin ay 
may pagkakasala. (Exo 32:30) Kaya hindi lamang si 
Aaron ang tumanggap ng awa ng Diyos. Ipinahihi- 
watig ng sumunod na mga pagkilos niya na wala ta- 
laga sa kaniyang puso ang pakikibahagi sa idolatro- 
song gawaing iyon kundi nagpadala lamang siya sa 
panggigipit ng mga mapaghimagsik. (Exo 32:35) 
Ipinakita ni Jehova na pinatawad niya si Aaron nang 
panatilihin niyang may bisa ang atas nito bilang 
mataas na saserdote.---Exo 40:12, 13. 

Bagaman matapat na sinuportahan ni Aaron ang 
kaniyang nakababatang kapatid sa maraming mahi- 
hirap na karanasan, at bagaman kamakailan la- 
mang siya itinalaga bilang mataas na saserdote sa 
pamamagitan ni Moises na kinatawan ng Diyos, 
may-kamangmangang nakisama si Aaron sa kapa- 
tid niyang si Miriam sa pagsalansang kay Moises. Pi- 
nuna nila si Moises dahil sa pag-aasawa nito sa isang 
babaing Cusita at hinamon nila ang natatanging ka- 
ugnayan at katayuan nito sa Diyos na Jehova, anu- 
pat sinabi nila: “Sa pamamagitan lamang ba ni Moi- 
ses nagsasalita si Jehova? Hindi ba sa pamamagitan 


AARON 


din natin ay nagsasalita siya?” (Bil 12:1, 2) Mabilis 
na kumilos si Jehova, pinapunta ang tatlo sa harap 
niya sa tapat ng tolda ng kapisanan, at may-katin- 
dihan niyang sinaway sina Aaron at Miriam dahil sa 
hindi paggalang sa pag-aatas ng Diyos. Yamang si 
Miriam lamang ang kinapitan ng ketong, maaaring 
ipinahihiwatig nito na siya ang nagsulsol ng pamu- 
muna kay Moises at na muling nagpakita ng kahina- 
an si Aaron nang magpaganyak ito na sumama kay 
Miriam. Gayunman, kung kinapitan din ng ketong si 
Aaron, mawawalan ng bisa ang pag-aatas sa kaniya 
bilang mataas na saserdote, ayon sa kautusan ng 
Diyos. (Lev 21:21-23) Nahayag ang tamang saloobin 
ng kaniyang puso nang agad siyang magtapat at 
humingi ng paumanhin dahil sa kanilang mang- 
mang na pagkilos at nang marubdob siyang magsu- 
mamo kay Moises na mamagitan alang-alang sa 
nagkaketong na si Miriam.---Bil 12:10-13. 

Muling nasangkot si Aaron sa isang pagkakasala 
nang siya, kasama si Moises, ay hindi magpabanal 
at magparangal sa Diyos sa harap ng kongregasyon 
may kaugnayan sa paglalaan ng tubig sa Meriba sa 
Kades. Dahil sa pagkilos na ito, itinalaga ng Diyos na 
kapuwa sila hindi magkakapribilehiyo na akayin ang 
bansa sa Lupang Pangako.---Bil 20:9-13. 

Noong unang araw ng buwan ng Ab, nang ika-40 
taon pagkatapos ng Pag-alis, ang bansang Israel ay 
nagkampo sa hanggahan ng Edom sa harap ng 
Bundok Hor. Ilang buwan na lamang ay tatawirin na 
nila ang Jordan, ngunit hindi kasama ang 123- 
taong-gulang na si Aaron. Sa tagubilin ni Jehova, at 
habang nagmamasid ang buong kampo, si Aaron, 
ang kaniyang anak na si Eleazar, at si Moises ay 
umakyat sa taluktok ng Bundok Hor. Doon ay hina- 
yaan ni Aaron ang kaniyang kapatid na alisin sa ka- 
niya ang makasaserdoteng mga kasuutan at isuot 
ang mga iyon sa kaniyang anak at kahaliling mata- 
as na saserdote, si Eleazar. Pagkatapos ay namatay 
si Aaron. Malamang na inilibing siya roon ng kani- 
yang kapatid at ng kaniyang anak, at sa loob ng 
30 araw ay ipinagdalamhati ng Israel ang kaniyang 
kamatayan.---Bil 20:24-29. 

Kapansin-pansin na sa bawat isa sa kaniyang 
tatlong pagkakamali, lumilitaw na hindi si Aaron 
ang pasimuno ng maling pagkilos kundi, sa halip, 
waring pinahintulutan niya na matangay siya ng 
panggigipit ng mga kalagayan o ng impluwensiya 
ng iba mula sa landasin ng katuwiran. Lalo na sa ka- 
niyang unang pagkakamali, naikapit sana niya ang 
simulaing nakapaloob sa utos na: “Huwag kang su- 
sunod sa karamihan ukol sa masasamang pakay.” 
(Exo 23:2) Gayunpaman, pagkatapos nito ay gina- 
mit ang kaniyang pangalan sa Kasulatan sa isang 
marangal na paraan, at noong panahong nabubu- 
hay sa lupa ang Anak ng Diyos, kinilala niya ang 


AB 


pagiging lehitimo ng Aaronikong pagkasaserdote. 
--Aw 115:10, 12, 118:3; 133:1, 2; 135:19, Mat 5:17- 
19, 8:4. 

Mga Saserdoteng Inapo ni Aaron. Ang pa- 
nanalitang “mga Aaronita” ay lumilitaw sa King 
James Version at Moffatt sa 1 Cronica 12:27, 27:17. 
(Ang ginagamit lamang ng tekstong Masoretiko sa 
Hebreo ay ang pangalang Aaron. Ang LXX [edisyon 
ni Lagarde, sa 1Cr 12:27] ay nagsasabing “ng mga 
anak ni Aaron.") Maliwanag na ang salitang “Aaron” 
ay ginagamit dito sa diwang panlahatan, gaya rin 
ng pangalang Israel, at tumutukoy sa sambahayan 
ni Aaron o sa kaniyang mga inapong lalaki noong 
panahon ni David, na mula sa tribo ni Levi at nagli- 
lingkod bilang mga saserdote. (1Cr 6:48-53) Ang 
Bagong Sanlibutang Salin ay kababasahan: “At si 
Jehoiada ang lider ng mga anak ni Aaron, at ang ka- 
sama niya ay tatlong libo pitong daan” (1Cr 12:27), 
anupat idinagdag ang mga salitang “ng mga anak” 
kasuwato ng nabanggit na pangangatuwiran. 


AB. Ang pangalan ng ika-5 buwang lunar sa sa- 
gradong kalendaryong Judio pagkaraan ng pagkata- 
pon, ngunit ang ika-11 buwan naman sa sekular na 
kalendaryo. Katumbas ito ng huling bahagi ng Hul- 
yo at ng unang bahagi ng Agosto. 

Hindi tiyak kung ano ang kahulugan ng panga- 
lang Ab. Sa Bibliya, hindi ito tuwirang tinatawag sa 
pangalan nito, kundi tinutukoy lamang bilang ang 
“ikalimang buwan.” Gayunman, ang pangalang ito 
ay lumilitaw sa Mishnah (Tatanit 4:6) at sa iba pang 
mga akdang Judio pagkaraan ng pagkatapon. 

Ang Ab ay buwan ng mainit na tag-araw, anupat 
sa panahong ito sinisimulan ang pag-aani ng mga 
ubas sa Israel.---Tingnan ang KALENDARYO. 

Namatay si Aaron sa Bundok Hor noong unang 
araw ng buwan ng Ab. (Bil 33:38) Sinasabi ng 2 Hari 
25:8 na si Nebuzaradan, na lingkod ng hari ng Babi- 
lonya, ay “dumating sa Jerusalem” noong ikapitong 
araw ng buwang iyon. Gayunman, sinasabi sa atin 
ng Jeremias 52:12 na si Nebuzaradan ay “dumating 
sa Jerusalem” noong ikasampung araw ng buwang 
iyon. May kinalaman sa di-pagkakatugmang ito, 
ang Soncino Books of the Bible ay nagkomento: 
“Ang tatlong araw na pagitan ay maaaring tumutu- 
koy sa petsa ng pagdating ni Nebuzaradan sa lugar 
na iyon at sa pagpapasimula ng mga aksiyong mili- 
tar.” (Inedit ni A. Cohen, London, 1949) Kung gayon, 
lumilitaw na si Nebuzaradan ay dumating sa Jeru- 
salem noong ikapitong araw, nagsurbey mula sa ka- 
niyang kampo sa labas ng mga pader ng lunsod, at 
nagbigay ng tagubilin na gibain ang mga moog ng 
lunsod at samsamin ang mga kayamanan nito, sa 
wakas, noong ikasampung araw ng buwan, pinasok 
niya ang lunsod at ang banal na templo nito. Ayon 
kay Josephus (The Jewish War, VI, 250, 268 [iv, 


12 


5, 8]), sinunog ng mga Romano ang templo ni Hero- 
des noong ikasampung araw ng ikalimang buwan 
(70 C.E.), at itinawag-pansin ni Josephus na katug- 
mang-katugma ng petsang ito ang petsa ng pagsu- 
nog ng mga Babilonyo sa naunang templo. 

Sa loob ng 70-tadng pagkakatapon sa Babilonya, 
ang ikalimang buwang ito ay naging panahon ng 
mga pag-aayuno at mga paghagulhol ng mga Ju- 
dio bilang paggunita sa pagkawasak ng templo sa 
Jerusalem. (Zac 7:3, 5: 8:19) Buwan din ng Ab nang 
bumalik si Ezra sa isinauling Jerusalem upang turu- 
an ang mga Judio hinggil sa Kautusan ni Jehova. 
—Ezr 7:8, 9, 2b. 


ABADON [mula sa Heb., nangangahulugang 
“Pagkapuksa”]. Sa Apocalipsis 9:11, ang salitang 
Hebreong ito ay tinumbasan ng transliterasyon sa 
tekstong Tagalog. Hinggil sa makasagisag na salot 
ng mga balang, mababasa natin sa tekstong iyon na 
mayroon silang “hari, ang anghel ng kalaliman. Sa 
Hebreo ang kaniyang pangalan ay Abadon, ngunit 
sa Griego ay may pangalan siyang Apolyon.” 

Sa Hebreo ang salitang 'avad-dohn' ay nanganga- 
hulugang “pagkapuksa” at maaari ring tumukoy sa 
“dako ng pagkapuksa.” Lumilitaw ito sa orihinal na 
tekstong Hebreo nang limang ulit, at sa apat na pag- 
litaw nito ay iniuugnay ito sa “dakong libingan,” 
“Sheol,” at “kamatayan.” (Aw 88:11: Job 26:6, 28:22, 
Kaw 15:11) Maliwanag na ang salitang 'avad-dohn' 
sa mga tekstong ito ay tumutukoy sa mga proseso 
ng pagkasira ng katawan kasunod ng pagkamatay 
ng tao, at ipinahihiwatig ng mga kasulatang ito 
na ang pagkabulok o pagkapuksa ay nagaganap sa 
Sheol, ang karaniwang libingan ng sangkatauhan. 
Sa Job 31:12, ang 'avad-dohn' ay tumutukoy sa ma- 
paminsalang epekto ng isang mapangalunyang lan- 
dasin. Ipinahayag ni Job: “Iyon [ang mapangalun- 
yang landasin] ay isang apoy na lalamon hanggang 
sa pagkapuksa [@dh-'avad-dohn |, at sa gitna ng la- 
hat ng aking ani ay mag-uugat iyon. ”--Ihambing 
ang Kaw 6:26-28, 32; 7:26, 27. 


Abadon, ang anghel ng 
kalaliman---sino siya? 


Gayunman, sa Apocalipsis 9:11, ang salitang 
“Abadon” ay ginagamit bilang pangalan ng “ang- 
hel ng kalaliman.” Ang katumbas nitong pangalang 
Griego na Apolyon ay nangangahulugang “Taga- 
puksa.” Noong ika-19 na siglo, sinikap ng ilan na ipa- 
kitang ang tekstong ito ay makahulang tumutukoy 
sa mga indibiduwal na gaya nina Emperador Vespa- 
sian, Muhammad, at maging ni Napoleon, at itinu- 
ring ng karamihan na ang nabanggit na anghel ay 
“sataniko.” Ngunit dapat pansinin na sa Apocalipsis 


13 


20:1-3, ang anghel na may taglay ng “susi ng kala- 
liman” ay inilalarawan bilang kinatawan ng Diyos 
mula sa langit, at sa halip na “sataniko,” iginapos at 
inihagis nito si Satanas sa kalaliman. Bilang komen- 
to sa Apocalipsis 9:11, ganito ang sabi ng The Inter- 
preter's Bible: “Gayunman, si Abadon ay anghel 
hindi ni Satanas kundi ng Diyos anupat nagsasa- 
gawa ng kaniyang gawaing pagpuksa sa utos ng 
Diyos.” 

Sa Hebreong mga kasulatan na katatalakay pa la- 
mang, maliwanag na ang '“avaddohn' ay iniuugnay 
sa Sheol at kamatayan. Sa Apocalipsis 1:18, sinabi 
ni Kristo Jesus: “Ako ay nabubuhay magpakailan- 
kailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamata- 
yan at ng Hades.” Ipinakikita sa Lucas 8:31 na may 
kapangyarihan siya sa kalaliman. Ang kaniyang ka- 
pangyarihang pumuksa, maging kay Satanas, ay 
inilalarawan naman sa Hebreo 2:14, kung saan sina- 
sabing nakibahagi si Jesus sa dugo at laman upang 
“sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan ay mapa- 
wi niya ang isa na may kakayahang magpangyari 
ng kamatayan, samakatuwid nga, ang Diyablo.” Sa 
Apocalipsis 19:11-16 ay malinaw na ipinakikitang 
inatasan siya ng Diyos bilang Tagapuksa o Tagapag- 
lapat ng Hatol.-- Tingnan ang APOLYON. 


ABAGTA.. Ang pangalan ng isa sa pitong opi- 
syal ng korte na naglingkod sa Persianong haring si 
Ahasuero, na asawa ng babaing Judio na si Esther, 
sa palasyo nito sa Susan na kabisera noon ng Persia. 
--Fs 1:10. 

Sa ilang Bibliyang Tagalog, si Abagta ay sinasa- 
bing isa sa pitong ‘eunuko,’ o “bating.” (BSP, MB, 
NPV) Bagaman ang mga bating ay kalimitang gina- 
gamit bilang pinagkakatiwalaang mga lingkod sa 
loob ng maharlikang mga sambahayan sa mga ban- 
sa sa Gitnang Silangan, ang orihinal na salitang He- 
breo na saris' ay pangunahin nang nangangahulu- 
gang “punong opisyal” at pangalawahin lamang na 
tumutukoy sa taong kinapon. Yamang ang pitong 
opisyal na ito ng korte ay mga tagapaglingkod ng 
hari at lumilitaw na hindi naman inatasan bilang 
mga tagapag-alaga sa mga babae (tulad ni Hegai, 
ang bating ng hari na binanggit sa Esther 2:3), ma- 
aaring hindi sila mga bating sa pisikal na diwa. 


ABALORYO, MGA [sa Ingles, beads]. Maliliit 
na palamuting may butas at yari sa mga materya- 
les na gaya ng kristal, mga batong hiyas, ginto, at 
pilak. Kadalasa'y isinusuot ang mga ito bilang mga 
kuwintas, may natuklasang mga abaloryo sa mga 
momya ng Ehipto, sa mga libingan sa Gresya at sa 
Roma, at sa mga guho ng mga templo ng Asirya, 
gayundin sa Megido, Asdod, at Bet-semes. 

Ganito ang sinabi hinggil sa magandang babaing 
Shulamita sa Awit ni Solomon: “Ang iyong mga pis- 


ABARIM 


ngi ay magaganda sa siping ng mga tirintas ng bu- 
hok, ang iyong leeg sa kuwintas na mga abaloryo.” 
(Sol 1:10) Kaya maliwanag na kabilang ang mga ku- 
wintas na mga abaloryo sa mga palamuting ginaga- 
mit ng mga babaing Hebreo noong sinaunang mga 
panahon.--- Tingnan ang PALAMUTI. 


ABAN. Anakna lalaki nina Abisur at Abihail na 
mula sa tribo ni Juda.— 1Cr 2:29. 


ABANA. Isa sa dalawang ilog ng Damasco na 
tinukoy ng Siryanong kumandante ng hukbo na si 
Naaman nang hamakin niya ang mga tagubilin ni 
Eliseo na maligo siya sa tubig ng Jordan upang gu- 
maling ang kaniyang ketong.---2Ha 5:12. 

Ipinapalagay ng karamihan na ang ilog na ito ay 
ang Nahr Barada, na nagmumula sa kabundukan ng 
Anti-Lebanon sa dakong HK ng Damasco at, mata- 
pos bumagtas sa kabundukan, lumalabas ito mula 
sa isang bangin na di-kalayuan sa K ng Damasco. 
Pagkatapos ay dumaraan ito sa hilagaang bahagi 
ng lunsod at nagsasanga-sanga upang tubigan ang 
isang malaking lugar bago ito maging isang dako ng 
mga latian sa gawing S ng lunsod. Ang tubig nito, 
na ginagamit upang tubigan ang mga bukid at mga 
taniman sa pamamagitan ng mga kanal at mga pa- 
daluyan, ay lumilikha ng isang malawak at luntiang 
oasis. Masasabi ngang umiiral ang Damasco dahil sa 
Barada. Matagal na itong pinagkukunan ng tubig 
para sa mga imbakang-tubig, mga fountain, at mga 
paliguan ng lunsod. Ang tawag dito ng mga klasikal 
na manunulat ay Ginintuang Ilog (Chrysorrhoas). 
Kaya lumilitaw na may matibay na saligan ang ma- 
taas na pagtingin ni Naaman sa ilog na ito. 

Sa halip na “Abana,” ang salitang “Amana” 
o “Amanah” ang ginagamit sa 2 Hari 5:12 sa 
An American Translation at sa salin na inilathala 
ng The Jewish Publication Society of America, at 
ganito rin ang mababasa sa panggilid ng tekstong 
Masoretiko at sa Syriac na Peshitta. Sa maraming 
salin, may binabanggit na “Amana” sa Awit ni So- 
lomon 4:8, at kinikilalang tumutukoy ito sa kabun- 
dukan ng Anti-Lebanon kung saan nagmumula 
ang ilog na tinatalakay rito. Samakatuwid, maaa- 
ring isinunod ang pangalan ng ilog sa kabundu- 
kang pinagmumulan nito. 


ABARIM [Mga Tawiran: Lupaing Hanggahan 
(Mga Pook sa Kabilang Ibayo)]. Ang pangalang ito 
ay walang alinlangang tumutukoy sa isang rehiyon 
sa S ng Ilog Jordan at, lalung-lalo na, sa S ng Dagat 
na Patay. Sa Jeremias 22:20 ay binabanggit ito ka- 
sama ng mga pook ng Lebanon at Basan. 

Sa ibang mga paglitaw nito sa ulat ng Bibliya, ini- 
uugnay ito sa isang kabundukan. Maaaring ipinahi- 
hiwatig ng terminong “Abarim,” sa pagtukoy sa 


ABBA 


“mga pook sa kabilang ibayo,” na ang mga taong pi- 
nagmulan ng terminong ito ay nasa kanluraning 
panig ng Jordan, at posible na ang terminong ito ay 
unang ginamit ni Abraham at ginamit pa rin ng 
mga Israelita pagkaalis nila sa Ehipto. 

Papatapos na ang 40-ta6ng paglalakbay sa ilang 
nang marating ng mga Israelita ang teritoryong ito 
at magkampo sila “sa mga bundok ng Abarim.” (Bil 
33:47, 48) Pagkatapos nito, lumusong sila sa Kapata- 
gan ng Moab, na nasa S ng Jordan sa H dulo ng Da- 
gat na Patay. Dito sila nagkampo sa huling pagkaka- 
taon bago sila tumawid sa Ilog Jordan. Dito rin 
naman sinabihan ni Jehova si Moises: “Umahon ka 
sa bundok na ito ng Abarim, sa Bundok Nebo, na 
nasa lupain ng Moab, na nakaharap sa Jerico, at 
tingnan mo ang lupain ng Canaan, na ibinibigay ko 
sa mga anak ni Israel bilang pag-aari.”--Deu 32:49, 
Bil 27:12. 

Mula sa paglalarawang ito, lumilitaw na ang rehi- 
yon ng Abarim, kasama ang kabundukan nito, ay 
nasa HK bahagi ng teritoryo ng Moab. Gayunman, 
posibleng saklaw nito ang buong hanay ng mga da- 
lisdis ng kabundukan na nasa kahabaan ng S panig 
ng Dagat na Patay mula sa H hanggang sa T. Sa Bi- 
lang 21:11 at 33:44 ay may binabanggit na isang da- 
kong hintuan na nasa ruta ng mga Israelita na 
tinatawag na “Iye-abarim,” at batay sa konteksto 
ay masusumpungan ito sa dakong T ng Moab at 
sa T na dulo ng Dagat na Patay. Maaaring ito ang 
pinakatimugang dako ng rehiyon na tinatawag na 
Abarim.-- Tingnan ang IYE-ABARIM. 

Maliwanag na ang Bundok Nebo ang isa sa mata- 
taas na bundok ng Abarim.--Tingnan ang NEBO 
Blg. 3. 


ABBA. Ang salitang 'ab:ba” sa Aramaiko ay ang 
emphatic o definite form ng 'av, literal na nanga- 
ngahulugang “ang ama,” o “O Ama.” Ito ang malam- 
bing na katawagan ng mga anak sa kanilang ama. 
Taglay nito ang lambing ng salitang “papa” saman- 
talang pinananatili ang dignidad ng salitang “ama,” 
anupat di-pormal ngunit magalang pa rin. Samaka- 
tuwid, isa itong mapagmahal na katawagan at hin- 
di isang titulo, at ito ang isa sa mga unang salita na 
natututuhang sabihin ng isang bata. 

Ang salitang Aramaikong ito ay lumilitaw nang 
tatlong beses sa Kasulatan. Lagi itong nasa anyong 
transliterasyon sa orihinal na Griego at kadalasa'y 
tinutumbasan din ng transliterasyon sa mga saling 
Ingles. Sa bawat paglitaw ng terminong ito, agad 
itong sinusundan ng salin na ho pa-ter 'sa Griego, na 
literal na nangangahulugang “ang ama” o, ginaga- 
mit bilang ang bokatibo na, “O Ama.” Sa bawat pag- 
litaw nito ay ginagamit ito may kaugnayan sa ma- 
kalangit na Ama, si Jehova. 


14 


Iniulat ni Marcos na ginamit ni Jesus ang termi- 
nong ito noong manalangin siya sa Diyos na Jehova 
sa Getsemani nang malapit na siyang mamatay, na 
sinasabi: “Abba, Ama, ang lahat ng mga bagay ay 
posible sa iyo: alisin mo sa akin ang kopang ito. Ga- 
yunma'y hindi ang ibig ko, kundi ang ibig mo.” (Mar 
14:36) Isa itong marubdob na pamamanhik ng isang 
anak sa kaniyang minamahal na ama, na sinundan 
agad ng pagbibigay-katiyakan na mananatili siyang 
masunurin, anuman ang mangyari. 

Ang dalawang iba pang paglitaw ng salitang ito 
ay nasa mga liham ni Pablo sa Roma 8:15 at Galacia 
4:6. Sa mga tekstong ito, ang salitang ito ay ginaga- 
mit may kaugnayan sa mga Kristiyanong tinawag 
upang maging inianak-sa-espiritung mga anak ng 
Diyos at ipinahihiwatig nito ang pagiging matalik 
ng kanilang kaugnayan sa kanilang Ama. Bagaman 
sila ay “mga alipin ng Diyos" at ‘binili sa isang hala- 
ga, sila ay mga anak din sa sambahayan ng isang 
maibiging Ama, at tiyakang ipinababatid sa kanila 
ng banal na espiritu, sa pamamagitan ng kanilang 
Panginoong Jesus, na gayon nga ang kanilang kata- 
yuan.---Ro 6:22, 1Co 7:23: Ro 8:15: Gal 4:6. 

Sa halip na basta isang salin lamang mula sa Ara- 
maiko tungo sa Griego, nahihiwatigan ng iba na ka- 
pag magkasamang ginamit ang 'Ab-ba” at “Ama,” 
ito'y nangangahulugan ng, una sa lahat, pagtitiwa- 
la, kumpiyansa, at pagpapasakop ng isang anak, 
na sinusundan ng isang may-gulang na pagpapa- 
halaga sa kaugnayan niya sa kaniyang ama at sa 
mga pananagutang kaakibat nito. Waring lumilitaw 
mula sa mga tekstong ito, na noong panahong apos- 
toliko, ginagamit ng mga Kristiyano ang terminong 
'Ab-ba” sa kanilang mga panalangin sa Diyos. 

Nang maglaon, ang salitang 'Ab-ba” ay ikina- 
pit bilang isang titulong pandangal sa mga Ju- 
diong rabbi noong unang mga siglo ng Karaniwang 
Panahon at gayon ang pagkakagamit dito sa Babi- 
lonyong Talmud. (Berakhot 16b) Yaong gumaganap 
na bise-presidente ng Judiong Sanedrin ay tinata- 
wag na nom sa titulong 'Av, o Ama ng Sanedrin. 
Noong bandang huli, ang titulong ito ay ikinapit din 
sa mga obispo ng mga simbahang Coptic, Ethiopic, 
at Siryano, at partikular na naging titulo ng Obispo 
ng Alejandria, sa gayon siya ay naging “papa” ng 
bahaging iyon ng Silanganing simbahan. Ang mga 
salitang Ingles na “@bbot” at “abbey” ay kapuwa hi- 
nalaw sa Aramaikong 'ab:ba”. Tinutulan ni Jerome, 
na tagapagsalin ng Latin na Vulgate, ang paggamit 
ng titulong “abbot” para sa mga mongheng Katoli- 
ko noong kaniyang panahon dahil nilalabag nito ang 
tagubilin ni Jesus sa Mateo 23:9: “Isa pa, huwag nin- 
yong tawaging inyong ama ang sinuman sa lupa, 
sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Isa na makala- 
ngit.” 


15 
ABDA [Lingkod]. 

1. Ama ni Adoniram. (1Ha 4:6) Ang kaniyang 
anak, si Adoniram, ay isang prinsipe sa mga tina- 
wag para sa puwersahang pagtatrabaho noong pa- 
nahon ng mga paghahari nina David, Solomon, at 
Rehoboam, at maliwanag na ang Adoram, o Hado- 
ram, na tinukoy sa iba pang mga teksto. (2Sa 20:24: 
1Ha 12:18, 2Cr 10:18) Kaya malamang na si Abda 
ay kapanahon ni Haring David. 

2. Isang inapo ni Jedutun, mula sa tribo ni Levi. 
(Ne 11:17, 18) Si Abda na Levita ay maliwanag na 
siya ring “Obadias” na binanggit sa 1 Cronica 9:16. 
Kabilang siya sa mga tapon na bumalik sa Jerusa- 
lem mula sa Babilonya. 


ABDEEL [Lingkod ng Diyos]. Ama ni Selemias, 
isa sa tatlong lalaki na isinugo ni Haring Jehoiakim 
upang dakpin ang propetang si Jeremias at ang ka- 
lihim nitong si Baruc.---Jer 36:26. 


ABDI [pinaikling anyo ng Abdiel]. 

1. Isang Levita na mula sa sambahayan ni Mera- 
ri. Siya ang ama ni Kisi at malamang na kapanahon 
ni Saul, na ang paghahari ay sumaklaw mula 1117 
hanggang 1078 B.C.E.---1Cr 6:31, 33, 39, 44. 

2. Isa pang Levita na mula sa sambahayan ni Me- 
rari. Siya ang ama ni Kis. (2Cr 29:12) Dahil sa pag- 
kakahawig ng mga pangalan ng kanilang mga anak, 
ang Abdi na ito at yaong inilarawan sa Blg. 1 ay iti- 
natala sa ilang diksyunaryo ng Bibliya bilang iisang 
tao. Gayunman, dahil ang anak ng ikalawang Abdi 
na ito, si Kis, ay nabuhay noong panahon ni Ha- 
ring Hezekias mga 250 taon pagkaraan ng panahon 
ni David, hindi lohikal ang konklusyong ito. Mala- 
mang na ang ikalawang Abdi na ito ay kapanahon 
ng mga haring sina Jotam at Ahaz, na ang mga 
paghahari ay sumaklaw sa yugto mula 777 B.C.E. 
hanggang mga 746 B.C.E. 

3. Isang lalaki na mula sa pamilya ni Elam na na- 
buhay noong mga panahon pagkaraan ng pagkata- 
pon. (Ezr 10:26) Kabilang siya sa mga Israelita na 
kumuha ng mga asawang banyaga ngunit nagpaa- 
lis sa mga ito bilang tugon sa payo ni Ezra pagkaba- 
lik nito sa Jerusalem noong ikapitong taon ni Ha- 
ring Artajerjes (Longimanus) (468 B.C.E.).--Ezr 7:8; 
10:1-4, 10-12, 26, 44. 


ABDIEL [Lingkod ng Diyos]. Anak ni Guni at 
ama ni Ahi, mula sa tribo ni Gad. (1Cr 5:15) Nani- 
rahan siya sa pook ng Gilead at Basan, sa S ng Jor- 
dan, isang lugar na kilala sa pag-aalaga ng mga 
baka.---1Cr 5:16. 
ABDON [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “lingkod'"]. 

1. Isang hukom, ang anak ni Hilel na Piratonita 
na mula sa Efraim. (Huk 12:13-15) Ayon kay Jose- 


ABEDNEGO 


phus (Jewish Antiquities, V, 273 [vii, 15]), ang kani- 
yang walong-tabng pamamahala ay mapayapa, at 
sa rekord ng Bibliya ay walang binabanggit na dig- 
maan sa loob ng yugtong iyon. Ang 40 anak at 
30 apo ni Abdon ay pawang “sumasakay sa pitum- 
pung hustong-gulang na asno,” isang tanda ng ma- 
laking kayamanan at mataas na katungkulan nang 
panahong iyon. Sa katapusan ng kaniyang pagiging 
hukom, si Abdon ay inilibing sa kaniyang tinubuang 
lupain ng Efraim. 

Sinasabi ng ilan na si Abdon ay si “Bedan," na bi- 
nanggit sa 1 Samuel 12:11, gayunman, mas mala- 
mang na si Bedan ay ang Barak na ang pangalan ay 
lumilitaw sa tekstong ito kapuwa sa Griegong Sep- 
tuagint at sa Syriac na Peshitta. 

2. Isang Benjamita, panganay na anak ni Jeiel at 
maliwanag na kapatid ni Ner na lolo ni Saul.--1Cr 
8:29, 30: 9:35, 36, 39. 

3. Isang opisyal sa korte ni Haring Josias (2Cr 
34:20), tinatawag na Acbor sa 2 Hari 22:12.---Ting- 
nan ang ACBOR Blg. 2. 

4. Isang anak ni Sasak na mula sa tribo ni Benja- 
min, isang pangulo na nanahanan sa Jerusalem. 
— 1Cr 8:23-28. 

5. Isa sa apat na lunsod sa teritoryo ng Aser na 
ibinigay sa mga Levita na mula sa pamilya ni Ger- 
son (Gersom). (Jos 21:27-31; 1Cr 6:71-75) Mala- 
mang na ito ang Khirbet “Abdeh (Tel “Avdon) na 
mga 6 na km (3.5 mi) sa S ng Aczib. Ang dakong ito 
ay nasa H panig ng Wadi Qarn (Nahal Keziv) at nasa 
paanan ng mga burol ng Galilea at sa gayon ay ma- 
lapit sa H dulo ng Kapatagan ng Aser. 


ABEDNEGO [malamang, Lingkod ni Nebo [isang 
diyos ng Babilonya]]. Ang pangalang ibinigay kay 
Azarias, isa sa mga kabataang Judio na mula sa 
mga maharlika o mga taong mahal na dinalang bi- 
hag ni Nabucodonosor noong 617 B.C.E.--Dan 1:3, 
4,7. 

Naniniwala ang ilang iskolar na ang “Nego” ay 
isang sinadyang pagbabago sa pangalang Nebo, 
isang diyos ng Babilonya, upang madaling matang- 
gap ni Azarias ang pangalang iyon. (Tingnan ang 
Nereo Blg. 4.) Ang pangalang Azarias ay nanganga- 
hulugang “Si Jehova ay Tumulong,” at lumilitaw na 
patuloy na ginamit ng mga Hebreong iyon ang ka- 
nilang orihinal na mga pangalan kapag sila-sila la- 
mang ang nag-uusap. (Dan 2:17) Sa Babilonya, si 
Azarias, kasama sina Daniel, Hananias at Misael, 
ay nagpamalas ng katapatan sa Diyos may kinala- 
man sa pagkain at inumin. Pagkatapos, matagum- 
pay silang nakapasa sa isang tatlong-tadng kurso 
ng pagsasanay at sa isang pagsusuri na personal 
na isinagawa ng haring si Nabucodonosor. (Dan 
1:4, 5, 8-20) Nang maglaon, dahil sa kahilingan ni 


ABEL 


Daniel, inatasan ng hari si Azarias at ang dalawa ni- 
tong kasamahan bilang mga administrador sa nasa- 
sakupang distrito ng Babilonya.---Dan 2:49. 

Pagkatapos nito, si Abednego (Azarias) at ang da- 
lawa niyang kasamahang Hebreo ay tinuligsa ng 
ilang Caldeo sa harap ng hari dahil sa pagtangging 
yumukod sa ginintuang imahen ng hari noong pa- 
tugtugin ang isang partikular na musika. (Dan 3:5, 
8, 12) Nang tanungin sila ng nagngangalit na hari, 
ang kanilang matatag na pagtangging labagin ang 
kanilang budhi at ang pagpapahayag nila ng pana- 
nampalataya kay Jehova ay naging dahilan upang 
ipahagis sila ng hari sa isang pagkainit-init na hur- 
no, kung saan sila makahimalang ipinagsanggalang 
ng anghelikong kinatawan ng Diyos. Matapos silang 
palayain ng nangangatog na hari, at nang makita 
ng mga miyembro ng maharlikang korte na ang tat- 
long lalaki ay nakaligtas nang walang pinsala, muli 
nilang natamo ang pabor ng hari.--Dan 3:15-30, 
tingnan ang MESAC, SADRAC. 


ABEL. 


1. [posible, Singaw, Kawalang-kabuluhan]. Ang 
ikalawang anak ni Adan at ng kaniyang asawang si 
Eva, at ang nakababatang kapatid ng kanilang pa- 
nganay na anak na si Cain.---Gen 4:2. 

Samantalang nabubuhay pa si Abel, malamang 
na nagkaroon siya ng mga kapatid na babae, bina- 
banggit ng ulat na ang kaniyang mga magulang ay 
nagkaanak ng mga babae, ngunit hindi nakaulat 
ang mga pangalan ng mga ito. (Gen 5:1-4) Nang lu- 
maki na siya, naging isang tagapagpastol siya ng 
tupa, ang kaniyang kapatid na lalaki naman ay na- 
ging isang magsasaka.---Gen 4:2. 

Pagkalipas ng ilang panahon, si Abel ay naghan- 
dog sa Diyos na Jehova. Gayundin ang ginawa ni 
Cain. Bawat isa sa kanila ay nagdala ng kung ano 
ang mayroon siya: si Abel ay nagdala ng mga pa- 
nganay ng kaniyang kawan, si Cain naman ay nag- 
dala ng kaniyang ani. (Gen 4:3, 4) Kapuwa sila na- 
niniwalang may Diyos. Tiyak na natutuhan nila ang 
tungkol sa Diyos mula sa kanilang mga magulang at 
malamang na alam nila kung bakit silang lahat ay 
nasa labas ng hardin ng Eden at pinagbabawalang 
pumasok doon. Ang kanilang mga handog ay nag- 
pahiwatig na kinikilala nilang hiwalay sila sa Diyos 
at na nais nilang makamit ang Kaniyang lingap. Si- 
nang-ayunan ng Diyos ang handog ni Abel ngunit 
hindi ang handog ni Cain. Hindi sinabi ng ulat 
kung paano ipinabatid ni Jehova ang kaniyang pag- 
sang-ayon at pagtatakwil, ngunit walang alinla- 
ngang naging maliwanag ito sa dalawa. Ang dahi- 
lan kung bakit ang handog lamang ni Abel ang 
sinang-ayunan ng Diyos ay niliwanag ng mga ka- 
sulatan nang dakong huli. Sa Hebreo 11:4, si Abel ay 
itinala ng apostol na si Pablo bilang ang unang ta- 


16 


ong may pananampalataya, at ipinakita niyang da- 
hil dito ang kaniyang hain ay “lalong higit ang ha- 
laga” kaysa sa handog ni Cain. Sa kabaligtaran 
naman, ipinakikita ng 1 Juan 3:11, 12 na masama 
ang saloobin ng puso ni Cain, at ipinakita ito ng pag- 
tatakwil niya sa payo at babala ng Diyos nang da- 
kong huli at ng kaniyang isinaplanong pagpaslang 
sa kapatid niyang si Abel. 

Bagaman hindi masasabi na patiunang alam ni 
Abel kung paano matutupad ang pangako ng Diyos 
sa Genesis 3:15 may kinalaman sa ipinangakong 
“binhi,” malamang na pinag-isipan niyang mabuti 
ang pangakong ito at naniwala siya na kailangan 
ang pagtitigis ng dugo at kailangang may isa na 'su- 
sugatan sa sakong,” upang maibalik ang sangkatau- 
han tungo sa kasakdalang tinamasa nina Adan at 
Eva bago sila maghimagsik. (Heb 11:4) Sa liwanag 
ng nabanggit, ang paghahandog ni Abel ng mga pa- 
nganay ng kaniyang kawan ay angkop na angkop at 
walang alinlangang naging isang dahilan kung ba- 
kit sinang-ayunan iyon ng Diyos. Bilang kaniyang 
kaloob, buhay ang ibinigay ni Abel sa Tagapagbigay 
ng buhay, bagaman nanggaling lamang iyon sa ka- 
wan.--Ihambing ang Ju 1:36. 

Ipinakita ni Jesus na si Abel ang naging unang 
martir at tudlaan ng relihiyosong pag-uusig na isi- 
nagawa ng kaniyang di-mapagparayang kapatid na 
si Cain. Sa gayon, tinukoy ni Jesus si Abel bilang na- 
buhay noong panahon ng “pagkakatatag ng sanlibu- 
tan.” (Luc 11:48-51) Ang salitang Griego para sa 
“sanlibutan” ay ko'smos at sa tekstong ito ay tumu- 
tukoy sa sanlibutan ng sangkatauhan. Ang termi- 
nong “pagkakatatag” ay isinalin mula sa Griegong 
ka-ta-bo'le' at literal na nangangahulugang “pagha- 
hagis [ng binhi].” (Heb 11:11, Int) Sa pananalitang 
“pagkakatatag ng sanlibutan,” maliwanag na tinutu- 
koy ni Jesus ang pagsilang ng mga anak nina Adan 
at Eva, sa gayo'y umiral ang isang sanlibutan ng 
sangkatauhan. Tinukoy ni Pablo si Abel bilang kasa- 
ma sa “ulap ng mga saksi” bago ang panahong Kris- 
tiyano.--Heb 11:4: 12:1. 


Paanong ang dugo ni Jesus ay 
“nagsasalita sa mas mabuting paraan 
kaysa sa dugo ni Abel”? 


Sa dahilang patuloy na nagpapatotoo ang rekord 
ng Kasulatan tungkol sa pananampalataya ni Abel 
at sa pagsang-ayon ng Diyos sa kaniya, masasabing 
si Abel, “bagaman namatay siya, ay nagsasalita pa.” 
(Heb 11:4) Sa Hebreo 12:24 ay tinukoy ng apostol “si 
Jesus na tagapamagitan ng isang bagong tipan, at 
ang dugo ng pagwiwisik, na nagsasalita sa mas ma- 
buting paraan kaysa sa dugo ni Abel.” Bagaman ibi- 
nubo ang dugo ni Abel bilang isang martir, wala 


17 


itong tinubos na sinuman, gaya rin ng dugo ng ka- 
niyang inihaing mga tupa. Sa wari ay sumisigaw sa 
Diyos ang kaniyang dugo upang paghigantihan ang 
mamamatay-taong si Cain. Ang dugo ni Jesus, na 
sinabing nagbigay-bisa sa bagong tipan, ay nagsa- 
salita sa mas mabuting paraan kaysa sa dugo ni 
Abel sapagkat nagsusumamo ito sa Diyos na kaawa- 
an ang lahat ng mga taong may pananampalataya 
tulad ni Abel, at sa pamamagitan nito ay naging po- 
sible na tubusin sila. 

Yamang maliwanag na ipinanganak si Set di- 
nagtagal pagkamatay ni Abel at noong si Adan ay 
130 taong gulang na, posibleng si Abel ay mga 
100 taong gulang na noong mamatay siya bilang 
martir.---Gen 4:25; 5:3. 

2. [Daanang-tubig]. Isang bayan na tinatawag 
ding Abel-bet-maaca o Abel ng Bet-maaca. Ginaga- 
mit din ito bilang isang unlapi ng mga pangalan ng 
iba't ibang lugar.--2Sa 20:18: tingnan ang ABEL- 
BET-MAACA. 

3. Sa 1 Samuel 6:18, ang King James Version ay 
may binanggit na “malaking bato ng Abel,” sa- 
mantalang ang panggilid na impormasyon ay ka- 
babasahan, “O, dakilang Abel, samakatuwid nga, 
pagdadalamhati.” Gayunman, ang karamihan sa 
makabagong mga salin ay kababasahan lamang ng 
“ang malaking bato.” (Ihambing ang AS-Tg, BSP, 
NW, at iba pa.) Bagaman ginamit ng tekstong He- 
breo Masoretiko ang salitang 'A-vel'sa talatang iyon, 
isinalin ito ng Griegong Septuagint at ng mga Ara- 
maikong Targum na para bang ito ay '@'ven, sama- 
katuwid nga, “bato.” Ang gayong salin ay kaayon ng 
talata 14 sa kabanata ring iyon. Hindi ito maaaring 
tumukoy sa Abel ng Bet-maaca, yamang ang insi- 
denteng nakaulat sa 1 Samuel 6:18 ay naganap ma- 
lapit sa Bet-semes sa Juda. 


ABEL-BET-MAACA, ABEL NG BET-MAA- 
CA [Daanang-tubig ng Bahay ni Maaca]. Isang 
nakukutaang lunsod ng Neptali sa hilagang Pales- 
tina na malamang ay 7 km (4 na mi) sa KHK ng 
Dan, itinuturing na siya ring Tell Abil (Tel Avel 
Bet Matakha). Maganda ang lokasyon nito sa salu- 
bungan ng daan na mula sa Hazor patungong hila- 
ga at ng S-K ruta na mula sa Damasco patungong 
Tiro. 

Ang lunsod ay kinubkob ng mga tauhan ni David 
sa ilalim ng pangunguna ni Joab nang magtago 
roon ang mapaghimagsik na si Sheba. Dahil dito, 
isang babaing marunong, na nagsalita para sa “mga 
mapagpayapa at tapat ng Israel,” ang nakiusap kay 
Joab na huwag gibain ang Abel, isang lugar na mula 
noong sinauna ay pinagsasanggunian ukol sa mata- 
linong mga kahatulan, sa gayon ay “isang ina sa Is- 
rael,” anupat malamang ay nangangahulugan din 
na isa itong metropolis o lunsod na may mga sakop 


ABEL-MEHOLA 


na bayan. Bilang pagsunod sa payo ng babaing iyon, 
inihagis ng mga tumatahan doon ang ulo ni Sheba 
mula sa ibabaw ng pader, at ang lunsod ay hindi wi- 
nasak.--2Sa 20:14-22. 

Dahil sa sulsol ni Asa ng Juda, sinaktan ng Sirya- 
nong si Ben-hadad I ang Abel-bet-maaca upang 
mailihis ang atensiyon ni Baasa ng Israel mula sa 
pagtatayo ng Rama. (1Ha 15:20, tingnan ang RAMA 
Big. 1.) Nabihag ni Tiglat-pileser II ng Asirya ang 
Abel ng Bet-maaca noong panahon ng paghahari ni 
Peka, at ang mga tumatahan dito ay dinala sa pag- 
katapon. (2Ha 15:29) Ang lunsod na ito, tinatawag 
na Abilakka sa mga tekstong Asiryano, ay lumilitaw 
sa mga inskripsiyon ni Tiglat-pileser Ill sa tala- 
an ng mga lunsod na nilupig niya. Walang alinla- 
ngang ang nakapalibot na mataba at natutubigang- 
mainam na mga bukid ang naging dahilan upang 
magkaroon ito ng isa pang angkop na pangalan, 
Abel-maim (nangangahulugang “Daanang-tubig ng 
Tubig"). Dahil sa kinaroroonan nito, ito ay naging 
isang mabuting dakong imbakan.---2Cr 16:4. 


ABEL-KERAMIM [Daanang-tubig ng mga 
Ubasan]. Ang pinakamalayong dako na narating ni 
Jepte sa pagtugis niya sa mga Ammonita hanggang 
sa matalo ang mga ito. (Huk 11:33) Karaniwang ipi- 
napalagay na ito ay nasa pagitan ng Hesbon at ng 
Raba, o Raba Ammon (makabagong “Amman). Ipi- 
napalagay ng karamihan sa ngayon na ito ay ang 
Khirbet es-Suq, mga 8 km (5 mi) sa T ng Raba 
(Amman), na posibleng katugma ng paglalarawan 
ni Eusebius. (Onomasticon, 32, 15-16) Iminumung- 
kahi naman ng iba ang Na'ur, mga 14 na km 
(9 na mi) sa TK ng Raba Ammon bilang ang mala- 
mang na lokasyon nito. 


ABEL-MAIM. 


ABEL-MEHOLA [Daanang-tubig ng Pagsasa- 
yaw]. Ang sariling bayan ni Eliseo, kung saan siya 
nasumpungan ni Elias habang nag-aararo siya at 
kung saan siya pinahiran nito bilang kahaliling pro- 
peta.-- 1Ha 19:16-19. 

Mas maaga rito, binanggit ang Abel-mehola sa 
ulat hinggil sa pagkatalo ng mga Midianita sa ka- 
may ng maliit na pangkat ng mga mandirigma ni 
Gideon. Dahil sa magulong pagtakas ng mga Mi- 
dianita, iniulat na nakarating sila “hanggang sa 
mga hangganan ng Abel-mehola sa tabi ng Tabat.” 
--Huk 7:22. 

Dahil ang Tabat ay nasa S ng Ilog Jordan, mula 
noong 1951 ay may mga nagsikap na iugnay ang 
Abel-mehola sa Tell el-Maqlub na nasa Wadi el- 
Yabis. Bilang karagdagang argumento para rito, bi- 
nabanggit na matapos lisanin ni Elias ang Horeb, 
tumigil siya sa Abel-mehola upang pahiran si Eliseo 


Tingnan ang ABEL-BET-MAACA. 


ABEL-MIZRAIM 


at maglalakbay pa siya patungo sa “ilang ng Damas- 
co” upang pahiran si Hazael bilang hari sa Sirya. 
(1Ha 19:15) Ang pangunahing sinaunang lansa- 
ngang-bayan mula sa Horeb hanggang sa Damasco 
ay nasa S ng Jordan, bagaman kung minsan ay kon- 
trolado ng mga taong pagala-gala ang rutang ito. 

Gayunman, sa katunayan ay ipinahihiwatig ng 
ulat hinggil sa pagtugis ni Gideon sa mga Midianita 
na ang mga ito ay nasa K (sa halip na nasa S) ng 
Jordan nang maganap ang pangyayaring tinutukoy 
sa Hukom 7:22. (Tingnan ang Huk 7:24.) At, kung 
tungkol naman sa paglalakbay ni Elias patungo sa 
Ilang ng Damasco, ipinakikita ng ulat na hindi ito 
kaagad isinagawa, kundi sa halip ay isinagawa ito 
ng kaniyang kahaliling si Eliseo pagkalipas ng ilang 
panahon. (1Ha 19:15-19, 2Ha 8:7-13) Dahil dito, pa- 
tuloy na inirerekomenda ng ilang tekstong heogra- 
piko ang isang lugar sa K ng Jordan sa halip na sa S 
nito. (The Geographical and Topographical Texts of 
the Old Testament, ni J. Simons, Leiden, 1959; The 
Geography of the Bible, ni D. Baly, 1957: at Atlas of 
the Bible, ni L. H. Grollenberg, 1956) Ipinapalagay 
nina Jerome at Eusebius ng unang mga siglo ng Ka- 
raniwang Panahon na ang Abel-mehola ay isang lu- 
gar na 10 milyang Romano (15 km, 9 na mi) sa T ng 
Bet-sean (sa K ng Jordan). Ang The Land of the Bi- 
ble, ni Y. Aharoni, ay nagsasabi: “Ang Abel-meho- 
la ay mas tiyakan na ngayong iniuugnay sa Tell 
Abu Sus na nasa [kanlurang] pampang ng Jordan, 
15 km. sa timog ng Bet-sean.” (Isinalin at inedit ni 
A. Rainey, 1979, p. 313) Ang kalapit na kapatagan 
ng Bet-sean ay angkop na angkop sa malawakang 
pagsasaka.--Ihambing ang 1Ha 19:19. 

Bilang karagdagang indikasyon na ang Abel- 
mehola ay isang lugar sa K ng Jordan, naging baha- 
gi ito ng ikalimang administratibong distrito ni So- 
lomon nang dakong huli at nakatalang kasama ng 
iba pang mga lugar sa K ng Jordan. (1Ha 4:12) Ma- 
liwanag na ito ang sariling bayan ni Adriel na Me- 
holatita, isang manugang ni Saul. (1Sa 18:19, 2Sa 
21:8) Posibleng ang pagsasayaw sa mga pista kapag 
ipinagdiriwang ang pag-aani ang pinagmulan ng 
pangalang Abel-mehola. 


ABEL-MIZRAIM. Tingnan ang ATAD. 
ABEL NG BET-MAACA. Tingnan ang ABEL- 


BET-MAACA. 
ABEL-SITIM. Tingnan ang Siri Blg. 1. 
ABI. Tingnan ang Astas Big. 7. 


ABI-ALBON. Isang Benjamita at isang namu- 
mukod-tanging mandirigma na nakatalang kabi- 
lang sa 37 sa pinakamagigiting na kawal ni Ha- 
ring David. (2Sa 23:31) Maliwanag na siya ang Abiel 
na tinukoy sa isang katulad na ulat sa 1 Cronica 


18 


11:32. Tinatawag siyang Arbatita, marahil ay sa- 
pagkat nanggaling siya sa lunsod ng Bet-araba, na 
malapit sa hanggahan sa pagitan ng Benjamin at 
Juda at nasa itaas ng H dulo ng Dagat na Patay. (Jos 
15:6, 18:21, 22) Ang kaniyang kagitingan sa pakiki- 
paglaban ay kaayon ng hulang binigkas ni Jacob 
bago ito mamatay, may kinalaman sa tribo ni Ben- 
jamin.--Gen 49:27. 


ABIAM. 


ABIAS [Ang Aking Ama ay si Jehova]. Sa 
2 Hari 18:2, lumilitaw ang Abi bilang pinaikling 
anyo ng pangalang Abias. Ang Abiam ay isa pang 
anyo nito na masusumpungan sa tekstong Masore- 
tiko sa 1 Hari 14:31, 15:1, 7, 8. Gayunman, ang 
1 Hari 14:31 ay kababasahan ng “Abias” sa humigit- 
kumulang 12 manuskritong Hebreo at sa edisyon ni 
Bomberg ng Bibliyang Hebreo ni Jacob ben Chay- 
yim (1524-1525). 

1. Isang apo ni Benjamin, nakatala bilang ikapito 
sa siyam na anak ni Beker.---1Cr 7:8. 

2. Ayon sa tekstong Masoretiko, ang asawa ni 
Hezron, isang apo ni Juda sa kaniyang manugang 
na si Tamar. Ang Abias na ito ay maaaring ina ni 
Ashur na ama ni Tekoa.— 1Cr 2:4, 5, 24: tingnan 
ang HEZRON Blg. 2. 

3. Ang ikalawang anak ng propetang si Samuel 
na inatasan ng kaniyang matanda nang ama, kasa- 
ma ang kaniyang nakatatandang kapatid na si Joel, 
upang maging isang hukom ng Israel sa Beer-sheba. 
Dahil sa kanilang pagbaluktot sa kahatulan, pag- 
tanggap ng suhol, at pangingikil ng di-tapat na pa- 
kinabang, hiniling ng matatandang lalaki ng Israel 
na mag-atas si Samuel ng isang hari na mamama- 
hala sa kanila.-- 1Sa 8:1-5, 1Cr 6:28. 

4. Isang makasaserdoteng inapo ni Aaron, na ki- 
nilalang ulo ng isa sa mga sambahayan ng Israel sa 
panig ng ama noong mga araw ni Haring David. 
Hinati-hati ni David ang pagkasaserdote sa 24 na 
pangkat, anupat bawat isa ay maglilingkod sa san- 
tuwaryo sa loob ng isang linggo sa bawat anim na 
buwan. Sa pamamagitan ng palabunutan, ang sam- 
bahayan ni Abias sa panig ng ama ay napili upang 
manguna sa ikawalong pangkat at pagkatapos ay 
nakilala ito bilang ang “pangkat ni Abias.” (1Cr 
24:3-10, Luc 1:5) Kaya sinasabing ang saserdoteng 
si Zacarias, na ama ni Juan na Tagapagbautismo, ay 
kabilang sa “pangkat ni Abias.” 

5. Isa sa 28 anak ni Rehoboam, tinatawag ding 
Abiam, na naging ikalawang hari ng dalawang- 
tribong kaharian ng Juda at naghari mula 980 hang- 
gang 978 B.C.E. (1Ha 14:31-15:8) Siya ay isang 
makaharing inapo ni David kapuwa sa panig ng ka- 
niyang ama at ng kaniyang ina, ang ika-16 na salin- 
lahi mula kay Abraham sa maharlikang angkan ni 


Tingnan ang Ablas Blg. 5. 


19 


Jesu-Kristo. (1Cr 3:10, Mat 1:7) Sa 18 asawa at 
60 babae ni Rehoboam, si Maaca (tinawag na Mica- 
ias sa 2 Cronica 13:2), na apo sa tuhod ni Absalom, 
ang kaniyang pinakamamahal at pinaboran nang hi- 
git sa lahat anupat pinili niya ang anak nitong si 
Abias bilang kahalili sa trono, bagaman hindi si 
Abias ang panganay na anak ni Rehoboam.---2Cr 
11:20-22. 

Nang lumuklok si Abias sa trono noong ika- 
18 taon ni Haring Jeroboam I ng Israel, muling 
bumangon ang pagkakapootan sa pagitan ng mga 
kaharian ng hilaga at timog, at sinundan ito ng 
digmaan. Ang 800,000 mandirigma ni Jeroboam 
ay humanay sa pagbabaka laban sa piling hukbo 
ng Juda na may 400,000 makapangyarihang lala- 
king mandirigma. Bagaman gayon karami ang ka- 
nilang kaaway, hindi natakot si Abias. Sa halip, sa 
isang madamdaming pahayag, nagsalita siya sa pu- 
lutong ni Jeroboam, anupat hinatulan ang kanilang 
idolatrosong pagsamba sa guya at ipinaalaala sa ka- 
nila na ang tipan ni Jehova kay David ay ukol 
sa isang walang-hanggang kaharian. “Sumasaamin 
ang tunay na Diyos na nangunguna,” ang paha- 
yag ni Abias, kaya “huwag kayong lumaban kay Je- 
hova . . . sapagkat hindi kayo magtatagumpay.” 
--2Cr 12:16-13:12. 

Sa kasunod na marahas na pagbabaka, ang pag- 
tambang ni Jeroboam ay nabigo dahil sa patnubay 
ng Diyos at kalahating milyon sa kaniyang mga ta- 
uhan ang napatay, sa gayon ay naigupo ang lakas- 
militar ni Jeroboam. Nabihag maging ang lunsod ng 
Bethel, kung saan inilagay ang isa sa karima-rima- 
rim na mga ginintuang guya kasama ang isang 
apostatang pagkasaserdote. Naganap ang lahat ng 
ito dahil si Abias ay 'sumandig kay Jehova.” (2Cr 
13:13-20) Gayunpaman, lumakad si Abias sa mga 
kasalanan ng kaniyang amang si Rehoboam sa pa- 
mamagitan ng pagpapahintulot na manatili sa lupa- 
in ang matataas na dako, mga sagradong haligi, at 
maging ang mga lalaking patutot sa templo. “Ang 
kaniyang puso ay hindi naging sakdal kay Jehova na 
kaniyang Diyos.” (1Ha 14:22-24, 15:3) Noong nabu- 
buhay siya, nagkaroon siya ng 14 na asawa at 
38 anak, at pagkamatay niya, hinalinhan siya sa tro- 
no ng kaniyang anak na si Asa.---2Cr 13:21, 14:1. 

6. Ang anak ni Haring Jeroboam I ng Israel na 
namatay noong siya'y nasa kabataan pa bilang ha- 
tol mula kay Jehova. Dahil sa pag-aapostata ni Jero- 
boam, sinimulang salutin ng kapighatian ang kani- 
yang sambahayan, lakip na ang malubhang sakit 
ng kabataang si Abias. Sa gayon ay pinagbalatka- 
yo ni Jeroboam ang kaniyang reyna at isinugo ito 
upang sumangguni sa matanda na at bulag na pro- 
petang si Ahias sa Shilo. Ngunit hindi malilinlang si 
Jehova. Sa pamamagitan ng kaniyang propetang si 
Ahias, ipinahayag ni Jehova na lilipulin Niya ang 


ABIATAR 


mga tagapagmanang lalaki ni Jeroboam “kung pa- 
anong inaalis ng isa ang dumi hanggang sa ito 
ay maitapon.” (1Ha 14:10, 15:25-30) Gayunman, si 
Abias ang tanging inapo ni Jeroboam na binigyan 
ng marangal na libing “sa dahilang isang bagay na 
mabuti kay Jehova” ang nasumpungan sa kaniya. 
- 1Ha 14:1-38. 

7. Ang asawa ni Haring Ahaz ng Juda at ina ni 
Haring Hezekias. Siya ay anak ni Zacarias. Sa 2 Hari 
18:2 ang kaniyang pangalan ay pinaikli sa anyong 
Abi.---2Cr 29:1. 

8. Isa sa mga ulo ng pamilya ng mga saserdote 
noong mga araw nina Zerubabel at Jesua pagkata- 
pos ng pagkatapon sa Babilonya. Si Abias ay naka- 
talang kabilang sa mahigit na 20 “ulo ng mga saser- 
dote at ng kanilang mga kapatid” na bumalik sa 
Jerusalem kasama ni Zerubabel. (Ne 12:1-7) Mala- 
mang na naroon siya nang ilatag ang pundasyon ng 
templo noong ikalawang taon nang muling organi- 
sahin ang makasaserdoteng mga paglilingkod. (Ezr 
3:8-10) Pagkalipas ng isang salinlahi, noong mga 
araw nina Joiakim at Nehemias, ang makasaserdo- 
teng pamilya ni Abias ay kinatawanan ni Zicri.---Ne 
12:12, 17, 26. 

9. Isang saserdote, o ang ninuno ng isang saser- 
dote, na nakibahagi sa pagtatatak sa “mapagkakati- 
walaang kaayusan” o resolusyon para kay Jehova 
noong mga araw ni Nehemias. (Ne 9:38- 10:8) Kung 
ito rin ang Abias sa Blg. 8, gaya ng ipinapalagay ng 
ilan, mangangahulugan ito na mahigit na siya sa 
100 taong gulang. 


ABIASAP [Ang (Aking) Ama ay Nagtipon]. Isa 
sa tatlong anak ni Kora na Levita, at isang inapo ni 
Kohat. (Exo 6:16-24) Ang kaniyang mga kapatid ay 
sina Elkana at Asir. Waring siya ang tinutukoy na 
Ebiasap sa 1 Cronica 6:37 at marahil ay pati sa 
1 Cronica 9:19 at 1 Cronica 6:23. 

Lumilitaw na ang mga anak ni Kora ay hindi su- 
mama sa kanilang ama sa paghihimagsik nito, kasa- 
ma nina Datan at Abiram, laban kina Moises at Aa- 
ron. Kaya naman ang mga anak na ito ay hindi 
namatay na kasama ng kanilang ama noong pana- 
hong iyon. (Bil 26:9-11) Sa gayon, nang dakong huli, 
binabanggit ang “mga anak ni Kora” sa mga super- 
skripsiyon ng marami sa Mga Awit (42, 44-49, 84, 
85, 87, 88), bagaman ang terminong ito ay pa- 
ngunahin nang nangangahulugang “mga inapo ni 
Kora,” o “sambahayan ni Kora.” 


ABIATAR [Ama ng Kagalingan: Ama ng La- 
bis-labis Pa (Pag-apaw)]. Isang anak ng mataas na 
saserdoteng si Ahimelec, na mula sa tribo ni Levi at 
mula sa linya ni Eli. (1Sa 14:3, 22:11; 23:6) Nabuhay 
siya noong panahon ng mga paghahari nina Saul, 
David, at Solomon, at siya ay naging mataas na 


ABIATAR 


saserdote noong naghahari si David. Nagkaroon siya 
ng dalawang anak, si Jonatan at si Ahimelec (kapa- 
ngalan ng ama ni Abiatar).---2Sa 15:27, 36; 8:17. 

Nakatira si Abiatar sa Nob, na “lunsod ng mga sa- 
serdote,” di-kalayuan sa Jerusalem, nang ipapatay 
ni Haring Saul kay Doeg na Edomita ang ama ni 
Abiatar, na mataas na saserdote, at ang iba pang 
mga saserdote (85 sa kabuuan), dahil sa diumano'y 
pagsuporta nila kay David. Pinatay rin ni Doeg sa 
pamamagitan ng tabak ang lahat ng iba pang nani- 
nirahan sa lunsod. Si Abiatar lamang ang nakata- 
kas. Pumaroon siya kay David, na isa ring takas, 
maliwanag na sa Keila, mga ilang milya sa dakong 
TK. Palibhasa'y nadama ni David na siya mismo 
ay may pananagutan sa masamang pangyayaring 
iyon, sinabi niya kay Abiatar: “Nalalaman kong lu- 
bos nang araw na iyon, sapagkat si Doeg na Edomi- 
ta ay naroon, na walang pagsalang sasabihin niya 
kay Saul. Nagawan ko mismo ng mali ang bawat ka- 
luluwa sa sambahayan ng iyong ama. Mamalagi ka 
lamang na kasama ko. Huwag kang matakot, sapag- 
kat ang sinumang naghahanap sa aking kaluluwa ay 
naghahanap sa iyong kaluluwa, sapagkat ikaw ang 
nangangailangan ng pagsasanggalang sa piling ko.” 
— 15Sa 22:12-23, 23:6. 

Nang magkagayon ay sumama si Abiatar kay Da- 
vid sa nalalabing panahon ng pagtatago nito at nag- 
lingkod bilang saserdote para sa mga hukbo nito. 
Ipinakikita ng 1 Samuel 23:6 na si Abiatar ay nag- 
dala ng isang epod, at bagaman ang mga saserdote 
sa pangkalahatan ay nagsusuot ng epod na lino (1Sa 
22:18), ipinahihiwatig ng talata 9-12 ng kabanata 23 
na ito ang epod ng kaniyang ama na mataas na sa- 
serdote, na naglalaman ng Urim at Tumim. 

Noong Panahon ng mga Paghahari Nina Da- 
vid at Solomon. Lumilitaw na nang matamo na 
ni David ang trono, si Abiatar ay ginawang mataas 
na saserdote. Iminumungkahi ng ilang iskolar na, 
pagkamatay ng mataas na saserdoteng si Ahimelec, 
iniutos ni Haring Saul na italaga si Zadok bilang ma- 
taas na saserdote upang humalili kay Ahimelec, 
anupat hindi kinilala si Abiatar na noo'y kasama ng 
magiging kahalili ni Saul na si David. Ipinapalagay 
nila na, matapos siyang iluklok sa trono, inatasan ni 
David si Abiatar bilang katulong na mataas na sa- 
serdote kasama ni Zadok. Maliwanag na ang gayong 
pangmalas ay tinatanggap dahil palaging magkasa- 
mang binabanggit sina Zadok at Abiatar na para 
bang magkahati sila sa isang mataas na posisyon sa 
pagkasaserdote. (2Sa 15:29, 35; 17:15, 19:11: 20:25, 
1Ha 1:7, 8, 25, 26: 4:4: 1Cr 15:11) Gayunman, wa- 
lang binabanggit sa kinasihang ulat na inatasan si 
Zadok bilang mataas na saserdote sa ilalim ni Ha- 
ring Saul. Posible na ang pagiging prominente ni Za- 
dok ay dahil sa kaniyang pagiging isang tagakita 


20 


o propeta, kung paanong ang propetang si Samuel 
ay mas madalas banggitin sa banal na ulat kaysa 
sa mataas na saserdote noong panahon niya. (2Sa 
15:27) Ipinakikita ng katibayan na si Abiatar ang 
nag-iisang mataas na saserdote noong naghahari si 
David at na mas mababa ang posisyon ni Zadok 
kaysa kay Abiatar.--- 1Ha 2:27, 35; Mar 2:26. 

Ang teksto sa 2 Samuel 8:17 ay nagbangon ng 
ilang tanong may kinalaman dito, yamang sinasabi 
roon na “si Zadok na anak ni Ahitub at si Ahimelec 
na anak ni Abiatar ang mga saserdote” noon, ngu- 
nit hindi binabanggit doon na si Abiatar ang mata- 
as na saserdote. Iminumungkahi ng ilan na nagka- 
palit ang mga pangalan nina Ahimelec at Abiatar 
dahil sa pagkakamali ng eskriba anupat ang teksto 
ay dapat kabasahan ng “si Abiatar na anak ni Ahi- 
melec,” gaya ng mababasa sa Syriac na Peshitta. 
Gayunman, ipinakikita ng ulat sa 1 Cronica (18:16, 
24:3, 6, 31) na tama ang pagkakasunud-sunod ng 
mga pangalan sa talatang iyon gaya ng masusum- 
pungan sa tekstong Masoretiko. Samakatuwid, mas 
malamang na sina Zadok at Ahimelec ay binabang- 
git lamang sa talatang iyon bilang mga pangalawa- 
hing saserdote sa ilalim ng mataas na saserdoteng 
si Abiatar, at intindido na ang posisyon ni Abiatar 
sa kasong iyon.--1Cr 16:37-40, ihambing ang Bil 
3:32. 

Si Abiatar, kasama ang iba pang mga saserdote, 
ay nagkapribilehiyong iahon ang kaban ni Jehova 
mula sa tahanan ni Obed-edom patungo sa Jerusa- 
lem. (2Sa 6:12: 1Cr 15:11, 12) Bukod pa sa pagiging 
mataas na saserdote, kasama siya sa pangkat ng 
mga tagapayo ni David.--1Cr 27:33, 34. 

Noong huling bahagi ng paghahari ng kaniyang 
amang si David, si Absalom ay bumuo ng isang sa- 
buwatan laban dito. Muli, nanatili si Abiatar sa pa- 
nig ni David nang ang hari ay mapilitang tumakas 
mula sa Jerusalem. Bilang bahagi ng planong biguin 
ang payo ng traidor na si Ahitopel na dating taga- 
payo ni David, ang matapat na mga saserdoteng 
sina Abiatar at Zadok ay pinabalik sa Jerusalem 
para magsilbing mga impormante upang malaman 
ni David ang mga plano ng kaniyang mapaghimag- 
sik na anak. (2Sa 15:24-36, 17:15) Pagkamatay ni 
Absalom, sina Abiatar at Zadok ay nagsilbing mga 
tagapamagitan upang isaayos na makabalik si David 
sa kabisera.---2Sa 19:11-14. 

Dahil sa kaniyang tapat na rekord ng pagbabata 
ng maraming kahirapan kasama ni David noong pa- 
nahong tinutugis ito ni Saul at gayundin noong 
panahon ng paghihimagsik ni Absalom, at kung 
iisipin na natamo niya ang pagtitiwala, pakikipagka- 
ibigan, at paglingap ni David sa loob ng mga apat na 
dekada, nakapagtataka na nakisama si Abiatar sa 
isa pang anak ni David, si Adonias, sa isa pang sa- 


21 


buwatan upang agawin ang trono. Bagaman ang pa- 
kana ay may suporta rin ng ulo ng hukbo na si Joab, 
nabigo ito, at si Solomon ay hinirang bilang hari, 
anupat ang matapat na saserdoteng si Zadok ang 
nagpahid sa kaniya ayon sa tagubilin ni David. (1Ha 
1:7, 32-40) Sa gayon, ang anak ni Abiatar na si 
Jonatan, na dating naglilingkod kay David bilang 
isang mananakbong tagapaghatid ng balita noong 
panahon ng insureksiyon ni Absalom, ay pumaroon 
kay Adonias upang sabihing nabigo ang pakana. 
Hindi agad kumilos si Haring Solomon laban kay 
Abiatar, ngunit nang ipakita ng katibayan na ang 
pakana ay nagpapatuloy pa rin, iniutos niyang pata- 
yin sina Adonias at Joab at pinalayas niya ang sa- 
serdoteng si Abiatar mula sa Jerusalem, na sinasa- 
bi: “Pumaroon ka sa Anatot sa iyong mga bukid! 
Sapagkat nararapat kang mamatay, ngunit hindi 
kita papatayin sa araw na ito, dahil dinala mo ang 
kaban ng Soberanong Panginoong Jehova sa harap 
ni David na aking ama, at dahil napighati ka sa bu- 
ong panahon ng pagkapighati ng aking ama.” (1Ha 
2:26) Si Zadok ang inatasang humalili kay Abiatar 
sa makasaserdoteng posisyon nito, at sa gayon ang 
katungkulan ng mataas na saserdote ay naibalik sa 
linya ng anak ni Aaron na si Eleazar, at ang maka- 
saserdoteng linya ng sambahayan ni Eli ay lubu- 
sang nagwakas, bilang katuparan ng hula sa 1 Sa- 
muel 2:31.--1Ha 2:27, 1Sa 3:12-14. 

Bagaman ang mas huling ulat na nasa 1 Hari 4:4 
ay muling tumutukoy kina ‘Zadok at Abiatar’ bilang 
mga saserdote noong paghahari ni Solomon, mala- 
mang na si Abiatar ay itinala dahil lamang sa kani- 
yang marangal na katungkulan o bilang pag-uulat 
ng kasaysayan. Iminumungkahi ng ilang iskolar na 
matapos ibaba ni Solomon sa tungkulin si Abiatar, 
inatasan niya ito na maglingkod bilang kinatawan ni 
Zadok, at na samantalang ang isa ay nanunungku- 
lan sa Bundok Sion, kung saan iniingatan ang Ka- 
ban, ang isa naman ay naglilingkod sa tabernakulo, 
na nanatili sa Gibeon bago itayo ang templo. (Ting- 
nan ang 1Cr 16:37-40.) Gayunman, ipinakikita ng 
1 Hari 2:26 na pinapunta ni Solomon si Abiatar sa 
mga bukid nito sa Anatot, at bagaman ang Anatot 
ay di-kalayuan sa Gibeon, ipinahihiwatig ng utos ni 
Solomon na si Abiatar ay inalis mula sa anumang 
aktibong pakikibahagi sa pagkasaserdote. 

Sa Marcos 2:26, ipinakikita ng karamihan sa mga 
salin na sinabi ni Jesus na pumasok si David sa ba- 
hay ng Diyos at kinain nito ang tinapay na pantang- 
hal “noong si Abiatar ang mataas na saserdote.” Ya- 
mang ang ama ni Abiatar na si Ahimelec ang 
mataas na saserdote nang maganap ang pangyaya- 
ring iyon, ang gayong salin ay hindi kasuwato ng 
kasaysayan. Kapansin-pansin na ang nabanggit na 
parirala ay wala sa maraming sinaunang manuskri- 
to, at hindi iyon masusumpungan sa katumbas na 


ABIDAN 


mga bahagi sa Mateo 12:4 at Lucas 6:4. Gayunman, 
isang kahawig na anyong Griego ang nasa Marcos 
12:26 at Lucas 20:37, at dito ay ginagamit ng mara- 
ming salin ang pariralang “sa bahagi tungkol sa.” 
(RS: AT; JB) Kaya lumilitaw na tama ang pagkaka- 
salin ng Bagong Sanlibutang Salin sa Marcos 2:26, 
na kababasahan: “Kung paanong pumasok siya sa 
bahay ng Diyos, sa ulat tungkol kay Abiatar na pu- 
nong saserdote.” Yamang ang ulat ng unang mga 
ginawa ni Abiatar ay kasunod agad ng rekord hing- 
gil sa pagpasok ni David sa bahay ng Diyos upang 
kainin ang tinapay na pantanghal, at yamang si 
Abiatar ay talagang naging mataas na saserdote ng 
Israel noong naghahari na si David, ang ganitong 
salin ay sumusuporta sa kawastuan ng rekord may 
kaugnayan sa kasaysayan. 


ABIB [Mga Luntiang Uhay]. Ang orihinal na pa- 
ngalan ng unang buwang lunar sa sagradong kalen- 
daryong Judio at ng ikapitong buwan sa sekular na 
kalendaryo. (Exo 13:4: 23:15, 34:18, Deu 16:1) Kara- 
niwan na, katumbas ito ng huling bahagi ng Marso 
at unang bahagi ng Abril. 

Ang pangalang Abib ay ipinapalagay na nanga- 
ngahulugang “Mga Luntiang Uhay,” yamang ang 
mga uhay ng butil sa panahong iyon ay hinog na 
ngunit malambot pa. (Ihambing ang Lev 2:14.) Sa 
buwang ito nagaganap ang pag-aani ng sebada, na 
sinusundan naman ng pag-aani ng trigo pagkalipas 
ng ilang linggo. Nagsisimula na rin ang mga huling 
ulan o ang mga ulan sa tagsibol, at nagiging dahi- 
lan ito ng pag-apaw ng tubig ng Ilog Jordan. (Jos 
3:15) Itinalaga ito ni Jehova bilang unang buwan ng 
sagradong taon noong panahon ng Pag-alis mula sa 
Ehipto. (Exo 12:1, 2, 13:4) Pagkatapos ng pagkatapon 
sa Babilonya, ang pangalang ito ay pinalitan ng pa- 
ngalang Nisan.--Tingnan ang NISAN. 


ABIDA [Nakilala (Ako) ng Ama]. Si Abida ay 
anak ni Midian at apo ni Abraham sa kaniyang asa- 
wang si Ketura. Nagkaroon siya ng apat na kapa- 
tid, na nagngangalang Epa, Eper, Hanok, at Eldaa. 
--Gen 25:1, 2, 4: 1Cr 1:33. 


ABIDAN [Ang (Aking) Ama ay Humatol]. Ang 
pinuno ng tribo ni Benjamin nang panahong mag- 
sagawa ng sensus sa Israel noong ikalawang taon 
pagkatapos ng Pag-alis mula sa Ehipto. (Bil 1:11, 16) 
Siya ang ulo ng 35,400 lalaki ng Benjamin na ma- 
higit 20 taon ang edad na nagkampo sa K panig ng 
tabernakulo.--Bil 2:18, 22, 23. 

Nang matapos ang tabernakulo at noong pagpa- 
pasinaya nito (1512 B.C.E.), sa loob ng 12 araw ay 
naghandog ang bawat pinuno ng handog na pilak at 
gintong mga lalagyan ng pagkain na nagkakahala- 
ga ng mga $1,720, bukod pa sa mga handog na mga 


ABIEL 


butil, langis, insenso, at mga alagang hayop. Gina- 
wa ito ni Abidan noong ikasiyam na araw. (Bil 7:10, 
60-65) Namatay siya noong panahon ng 40-taong 
paglalakbay sa ilang.---Bil 14:29, 30. 


ABIEL [Ang (Aking) Ama ay Diyos]. 

1. Isang anak ni Zeror, at inapo ni Becorat at ni 
Afias, mula sa tribo ni Benjamin. Kung ihahambing 
ang 1 Cronica 8:29-33 at 9:35-39 sa 1 Samuel 9:1, 2 
at 14:50, 51, makikita natin na si Abiel ay tinatawag 
ding “Jeiel” sa ulat ng Cronica, yamang si Jeiel ay 
itinatala roon bilang ama ni Ner, na naging ama ni 
Kis, na ama naman ni Saul. Ipinakikita rin ng 1 Sa- 
muel 14:50, 51 na si Abiel (o Jeiel) ay ama ni Ner. 
Ipinahihiwatig ng ulat sa Cronica na si Jeiel (o Abiel) 
ay may siyam na iba pang mga anak, na ang isa ay 
nagngangalang Kis, at sa gayon ang nakatatandang 
Kis na ito ay tiyo ng anak ni Ner na may pangalan 
ding Kis. 

Kung ipapalagay na ang Abiel at Jeiel ay mga pa- 
ngalan ng iisang tao, makabubuo tayo ng isang ta- 
laangkanan gaya ng makikita sa tsart na ito. 


Afias (isang inapo ni Benjamin) 
| 


Becorat 
| 
Zeror 
| 
Aiel O eia 
T T T T ji T T i T j! 
Abdon Zur Kis Baal Ner Nadab Gedor Ahio Zacarias Miklot 
Paa (Zeker) 
Kis Abner 
| 
Saul 


Kaya kapag nabasa natin sa 1 Samuel 9:1 na si Ķis 
(samakatuwid nga, ang ikalawang Kis, ang ama ni 
Saul) ay “anak ni Abiel,” nangangahulugan iyon na 
apo siya ni Abiel, gaya ng madalas na ginagawa sa 
mga talaangkanan sa Bibliya kapag inaalis sa mga 
ito ang isa o higit pang kawing. (Kaya bagaman bi- 
nabanggit sa 1 Samuel 10:21 na kabilang sina Kis at 
Saul sa “pamilya ng mga Matrita,” ang pangalan ni 
Matri ay hindi lumilitaw sa mga ulat na ating isina- 
saalang-alang, ni sa iba pang bahagi ng Bibliya.) 

Sa rekord ng 1 Cronica (8:33, 9:39) ay waring ti- 
yakang tumutukoy kay Ner bilang ang tunay na 
ama ng ikalawang Kis, at maliwanag na ito ang 
mas espesipiko sa dalawang ulat.---Tingnan ang Kis 
Blg. 2 at 3. 

2. Isa pang Benjamita.---Tingnan ang ABI-ALBON. 
ABI-EZER [Ang (Aking) Ama ay Isang Katu- 
long]. 

1. Isa sa “mga anak ni Gilead" na apo ni Manases, 
ang panganay ni Jose. Ipinakikita ng paghahambing 
ng mga ulat sa Bilang 26:28-30 at Josue 17:1, 2 na 


22 


tinatawag din siyang lezer (Jezer, AS-Tg, MB, NPV), 
pinaikling anyo ng Abi-ezer, na inalisan ng unla- 
ping “Ab” (ama). 

Si Abi-ezer ay isang ulo ng pamilya at ninuno ni 
Hukom Gideon. (Huk 6:11, 24, 34: 8:2) Lumilitaw na 
pagkatapos ng paghahati-hati ng lupain sa mga tri- 
bo ng Israel, ang pamilya ni Abi-ezer ay namayan, 
maaaring noong una pa man o nang dakong huli, sa 
lugar ng Opra, sa teritoryo ng Manases sa K ng Jor- 
dan. 

Ang pangalang ito ay ginagamit din upang kuma- 
tawan sa buong sambahayan ni Abi-ezer.---Huk 8:2, 
tingnan ang ABI-EZRITA. 

2. Isang anak ni Hamoleket na kapatid na babae 
ng apo ni Manases na si Gilead. (1Cr 7:18) Ipinapa- 
lagay ng ilang komentarista na ang Abi-ezer na ito 
rin ang tinutukoy sa Blg. 1. 

3. Isang Benjamita mula sa Anatot, isa sa 37 pi- 
nakamagigiting na mandirigma ni Haring David. 
(2Sa 23:27, 39) Siya ay ulo ng isang sambahayan 
sa panig ng ama at ulo ng isang pangkat na binu- 
buo ng 24,000 lalaki, na naglilingkod sa hari sa ika- 
siyam na buwan ng bawat taon. (1Cr 11:28, 27:1, 12) 
Kasama ang iba pang mga Benjamita, tinupad niya 
ang hula sa Genesis 49:27 dahil sa kaniyang kagi- 
tingan sa digmaan. Ang kaniyang bayan ng Ana- 
tot ay may layong ilang milya mula sa HHS ng 
Jerusalem, sa loob ng teritoryo ng Benjamin.---1Cr 
6:60. 


ABI-EZRITA [Ni (Kay) Abi-ezer]. Isang inapo 
ni Abi-ezer, mula sa pamilya ni Abi-ezer. (Huk 6:11, 
24: 8:32) Ang Bilang 26:30 ay kababasahan ng 
“lezerita” (“Jezerita,” AS-Tg), na pinaikling Abi- 
ezrita. Sa Bibliya, ang terminong ito ay ikinakapit sa 
mga nagmula kay Abi-ezer na “anak ni Gilead,” hin- 
di sa Abi-ezer na nabuhay noong panahon ni David. 
--Tingnan ang ABI-EZER Blg. 1. 


ABIGAIL [Nagalak ang (Aking) Ama]. 

1. Isang asawa ni David. Dating asawa ng maya- 
mang si Nabal na mula sa Maon, isang lunsod sa gi- 
lid ng Ilang ng Juda, sa K ng Dagat na Patay. (1Sa 
25:2, 3; Jos 15:20, 55) Siya ay “may mabuting kau- 
nawaan at maganda ang anyo,” samantalang ang 
kaniyang unang asawa, na ang pangalan ay nanga- 
ngahulugang “Hangal, Mangmang,” ay “mabagsik 
at masasama ang kaniyang mga gawa.” 

Pagkamatay ng propetang si Samuel, si David at 
ang kaniyang mga tauhan ay lumipat sa lugar kung 
saan pinapastulan ang mga kawan ng asawa ni Abi- 
gail. Mula noon, ang mga tauhan ni David ay naging 
gaya ng pananggalang na “pader” sa palibot ng mga 
pastol at mga kawan ni Nabal, gabi at araw. Kaya, 
nang dumating ang panahon ng paggugupit sa mga 
tupa, nagsugo si David sa Carmel ng ilang kabata- 


23 


ang lalaki upang itawag-pansin kay Nabal ang ma- 
buting paglilingkod na ginawa para sa kaniya at 
upang humiling ng handog na pagkain mula sa ka- 
niya. (1Sa 25:4-8, 15, 16) Ngunit sinigawan sila ng 
mga panlalait ng maramot na si Nabal at ininsulto si 
David na para bang isa itong taong hamak, at ipina- 
hiwatig pa na baka silang lahat ay mga takas na ali- 
pin. (1Sa 25:9-11, 14) Labis na ikinagalit ito ni David 
anupat ibinigkis niya ang kaniyang tabak at nangu- 
na sa mga 400 lalaki patungong Carmel upang lipu- 
lin si Nabal at ang mga lalaki sa sambahayan nito. 
--1Sa 25:12, 13, 21, 22. 

Nang mabalitaan ni Abigail ang insidenteng 
ito mula sa isang nabagabag na lingkod, ipinakita 
niya ang kaniyang karunungan nang kaagad siyang 
magtipon ng sapat na suplay ng pagkain at butil at 
pagkatapos ay iniutos niya sa kaniyang mga lingkod 
na patiunang dalhin ang mga ito kay David, gaya ng 
ginawa ni Jacob bago siya nakipagkita kay Esau. 
(1Sa 25: 14-19: Gen 32: 13-20) Lingid sa kaalaman ng 
kaniyang asawa, si Abigail ay naglakbay sakay ng 
asno at nakipagkita kay David, at sa pamamagitan 
ng isang mahaba at marubdob na pakiusap, na nag- 
pabanaag ng karunungan at lohika gayundin ng 
paggalang at kapakumbabaan, kinumbinsi niya si 
David na ang hangal na pananalita ng kaniyang asa- 
wa ay hindi dahilan upang magbubo ito ng dugo 
o hindi ito magtiwala na si Jehova mismo ang lulu- 
tas sa bagay na iyon sa tamang paraan. (1Sa 25:14- 
20, 23-31) Pinasalamatan ni David ang Diyos da- 
hil sa katinuan at mabilis na pagkilos ng babaing 
ito.— 1Sa 25:32-35, ihambing ang Kaw 25:21, 22: 
15:1, 2. 

Pagbalik sa bahay, hinintay ni Abigail na mahi- 
masmasan ang kaniyang asawa mula sa pagkala- 
sing nito sa isang piging at pagkatapos ay ipinaalam 
niya rito ang kaniyang ginawa. Sa gayon “ang puso 
ni Nabal ay namatay sa loob niya, at siya mismo ay 
naging parang bato, at pagkaraan ng sampung 
araw ay pinangyari ni Jehova na mamatay siya. 
Nang makarating kay David ang balita, nagsugo 
siya kay Abigail upang alukin ito na magpakasal sa 
kaniya, na agad naman nitong tinanggap. Si Abigail 
ay naging isa sa mga asawa ni David, kasama ni 
Ahinoam, isang Jezreelita na mas naunang kinuha 
ni David bilang asawa. Ang unang asawa ni David, 
si Mical, ay naibigay na noon ng ama nito na si Saul 
sa ibang lalaki.--- 1Sa 25:36-44. 

Si Abigail ay kasama ni David sa Gat na nasa kan- 
luraning gilid ng Sepela at nang dakong huli ay sa 
Ziklag na nasa HK ng Negeb. Noong minsang wala 
si David sa Ziklag, sinunog ito ng isang lumulusob 
na pangkat ng mga Amalekita mula sa T at tinangay 
ang lahat ng mga babae at mga bata, kasama sina 
Abigail at Ahinoam. Palibhasa'y tiniyak ni Jehova 


ABIGAIL 


na magtatagumpay siya, pinangunahan ni David 
ang kaniyang mga tauhan sa pagtugis sa mga Ama- 
lekita at, sa isang biglaang pagsalakay, nadaig nila 
ang mga ito at nabawi ang mga bihag at mga pag- 
aari.-- 1Sa 30:1-19. 

Pagbalik sa Ziklag, pagkaraan ng tatlong araw, 
dumating ang balita na patay na si Saul. (2Sa 1:1, 2) 
Sa gayon ay sinamahan ni Abigail ang kaniyang 
asawa sa Hebron ng Juda, kung saan pinahiran si 
David bilang hari. Doon niya isinilang ang isang 
anak na lalaki, si Kileab (2Sa 3:3), na tinatawag ding 
Daniel sa 1 Cronica 3:1. Naging anim ang asawa ni 
David sa Hebron, at hindi na muling binanggit sa 
ulat si Abigail ni ang kaniyang anak.---2Sa 3:2-5. 

2. Isa sa dalawang kapatid na babae ni David. 
(1Cr 2:13-17) Ipinapalagay ng ilang iskolar na siya 
ay kapatid lamang ni David sa ina ngunit hindi sa 
ama. Sa 2 Samuel 17:25 ay tinatawag si Abigail na 
“anak ni Nahas.” Ayon sa tradisyong rabiniko, ang 
Nahas ay isa pang pangalan ni Jesse, ama ni David. 
Sa Griegong Septuagint (edisyon ni Lagarde), ang 
talatang ito ay kababasahan ng “Jesse” sa halip na 
“Nahas.” Ganito rin ang makikita sa maraming ma- 
kabagong salin. (Tingnan ang AT” JB, NC [Kastila].) 
Gayunman, kapansin-pansin na sa ulat ng 1 Croni- 
ca 2:13-16 ay hindi tinatawag sina Abigail at Zeruias 
na ‘mga anak ni Jesse" kundi sa halip ay “mga kapa- 
tid na babae” ng mga anak ni Jesse, kabilang na si 
David. Dahil dito, posible na ang kanilang ina ay na- 
pangasawa muna ng isang lalaki na nagngangalang 
Nahas, na dito ay ipinanganak niya sina Abigail at 
Zeruias bago siya naging asawa ni Jesse at ina ng 
mga anak nito. Samakatuwid, hindi tiyakang masa- 
sabi na si Abigail ay anak ni Jesse.--Tingnan ang 
Naras Blg. 2. 

Binabanggit na si Abigail na kapatid ni David ay 
nagsilang ng isa lamang anak na lalaki, si Amasa. 
Ang kaniyang asawa ay tinutukoy sa 2 Samuel 
17:25 bilang si Itra na Israelita ngunit sa ibang teks- 
to naman ay tinatawag itong Jeter (1Ha 2:5, 32) at 
sa 1 Cronica 2:17 ay tinutukoy ito bilang “si Jeter na 
Ismaelita.” (Tingnan ang JETER Blg. 6.) Posibleng si 
Abigail ay napangasawa ni Jeter noong panahong 
nananahanan si Jesse at ang pamilya nito sa lupain 
ng Moab. (1Sa 22:3, 4) Ang kaniyang anak na si 
Amasa ay hindi partikular na binanggit sa ulat no- 
ong panahong naghahari si David kundi noon na la- 
mang maghimagsik si Absalom. Noon ay inatasan si 
Amasa ng kaniyang pinsang si Absalom bilang ulo 
ng mga hukbong sandatahan nito. Gayunpaman, 
pagkamatay ni Absalom, ang kapatid ni Abigail na 
si Haring David ay nakipagkasundo sa anak ni Abi- 
gail na si Amasa upang makakuha ng suporta para 
sa pagbabalik niya sa trono, at pagkatapos nito, ina- 
tasan niya si Amasa na maging kahalili ni Joab 


ABIHAIL 


bilang ulo ng hukbo. (2Sa 19:11-14) Di-nagtagal, 
ang atas na ito ang naging dahilan ng pagkamatay 
ng anak ni Abigail sa mga kamay ng naghihinana- 
kit na pinsan nito na si Joab.---2Sa 20:4-10. 


ABIHAIL [Ang (Aking) Ama ay Kalakasan]. 
Isang pangalan na ginamit sa Bibliya para sa tatlong 
lalaki at dalawang babae. 

1. Isang lalaki na mula sa tribo ni Levi at mula sa 
pamilya (o lipi) ni Merari. Siya ang ama ni Zuriel, pi- 
nuno ng sambahayan ng liping iyon sa panig ng 
ama noong panahon ng Pag-alis.---Bil 3:35. 

2. Ang asawang babae ni Abisur, na mula sa tri- 
bo ni Juda. (1Cr 2:29) Nagkaroon siya ng dalawang 
anak na lalaki, sina Aban at Molid. 

3. Isang lalaki na mula sa tribo ni Gad na nama- 
yan sa Basan at Gilead. Siya ay anak ni Huri at isang 
pinuno o ulo ng pamilya.— 1Cr 5:14-17. 

4. Ang anak na babae ni Eliab, na pinakamatan- 
dang kapatid ni David. (Bagaman ang salitang Heb- 
reo na bath [anak na babae] sa 2 Cronica 11:18 ay 
maaari ring mangahulugang “apong babae.") 

Ang King James Version sa 2 Cronica 11:18 ay 
nagsasabi: “At kinuha ni Rehoboam para sa kaniya 
si Mahalat na anak ni Jerimot na anak ni David 
upang maging asawa, at si Abihail na anak ni Eliab 
na anak ni Jesse.” Sa saling ito, lumilitaw na si Abi- 
hail ang ikalawang asawa ni Rehoboam. Gayunman, 
ipinahihintulot ng orihinal na Hebreo na isalin ang 
talatang iyon sa ibang paraan, kung kaya ang ma- 
raming makabagong salin ay kababasahan ng gani- 
to: “Si Mahalat na anak ni Jerimot na anak ni David, 
at ni Abihail na anak ni Eliab na anak ni Jesse.” 
(Tingnan ang RS, AT, JP, NW, JB.) May kinalaman 
dito, sinasabi ng Soncino Books of the Bible sa isang 
talababa para sa 2 Cronica 11:18: “Ang pangatnig ay 
ipinahihiwatig dito. Si Mahalat ay anak nina Jerimot 
at Abihail. Itinuturing ng ilang komentarista ang 
Abihail bilang pangalan ng isa pang asawa ni Reho- 
boam.” (Inedit ni A. Cohen, London, 1952) Ang mga 
pang-isahang panghalip na ginamit sa sumunod na 
mga talata (19, 20) ay sumusuporta sa pangmalas 
na isang asawa lamang ni Rehoboam ang tinutukoy 
sa talata 18. Dahil dito, mas malamang na si Abihail 
ang ina ng asawa ni Rehoboam na si Mahalat. 

5. Ang ama ni Reyna Esther at isang inapo ni 
Benjamin. Siya ang tiyo ng pinsan ni Esther na si 
Mardokeo. (Es 2:5, 15, 9:29) Ipinakikita ng Esther 
2:7 na si Abihail at ang kaniyang asawa ay namatay 
noong bata pa ang kanilang anak na si Esther, sa ga- 
yon ay mahabang panahon na rin ang lumipas bago 
ito napangasawa ni Haring Ahasuero. 


ABIHU [Siya ay Ama. Isa sa apat na anak ni 
Aaron sa kaniyang asawang si Flisheba, kapatid 
nina Nadab, Eleazar, at Itamar. (Exo 6:23, 1Cr 6:3, 


24 


24:1) Yamang ipinanganak sa Ehipto, si Abihu, bi- 
lang ikalawang anak ni Aaron, ay isa nang may- 
gulang na indibiduwal noong panahon ng Pag-alis, 
anupat ang kaniyang ama ay 83 ta6ng gulang noon. 
—Bil 33:39. 

Bilang nakatatandang mga anak, sina Nadab at 
Abihu ay pinahintulutan ni Jehova na sumama sa 
kanilang ama at sa 70 sa matatandang lalaki ng Is- 
rael sa pag-akyat sa isang bahagi ng Bundok Sinai 
upang doo'y makita nila mula sa malayo ang isang 
maringal na pangitain ng kaluwalhatian ng Diyos. 
(Exo 24:1, 9-11) Pinarangalan ni Jehova ang mga 
anak ni Aaron, anupat inatasan silang maglingkod 
bilang mga saserdote kasama ng kanilang ama na 
mataas na saserdote, at itinalagang sa kanila mang- 
gagaling ang magiging kahalili ni Aaron. Magsusu- 
ot sila ng pansaserdoteng mahahabang damit at 
mga kagayakan sa ulo “sa ikaluluwalhati at ikaga- 
ganda.” 'Papahiran sila [ni Moises] at pupuspusin ng 
kapangyarihan ang kanilang kamay at pababana- 
lin sila para sa paglilingkod nila sa Diyos. (Exo 
28:1, 40-43) Ang pagkasaserdote ay mapapasakani- 
la “bilang isang batas hanggang sa panahong wa- 
lang takda.”--Exo 29:8, 9. 

Pagkatapos nito ay lagi na silang kasama sa mga 
tagubilin ng Diyos may kinalaman sa pagkasaserdo- 
te at sa mga tungkulin nito. (Exo 29:10-46, 30:26- 
38) Gayundin, mariing ipinaunawa ng Diyos sa ka- 
nila, maging sa buong bansa, ang kahalagahan ng 
paggalang sa kabanalan ng mga bagay na may ka- 
ugnayan sa pagsamba sa kaniya, kabilang na ang 
altar ng insenso at ang kasama nitong mga kasang- 
kapan. Ang kanilang buhay ay nakasalalay sa pag- 
galang nila sa mga tuntuning mula sa Diyos. 

Pagkalipas ng isang taon mula sa pasimula 
ng Pag-alis, dumating ang panahon upang ita- 
yo ang tabernakulo at italaga ang pagkasaserdote 
(1512 B.C.E.). Ang buong bansa ay nagtipon sa ha- 
rap ng pasukan ng tolda ng kapisanan para sa mga 
seremonya ng pagtatalaga at nakita nila sina Aaron 
at Abihu at ang kaniyang mga kapatid, nahugasan 
na at nakaturbante, nang pahiran ang mga ito bi- 
lang mga saserdote ng Diyos upang kumatawan sa 
bansa sa harap Niya. Pagkatapos nito, ang bagong- 
itinalagang mga saserdote ay nanatili sa pasukan ng 
tolda ng kapisanan sa loob ng pitong araw upang ta- 
pusin ang pagtatalaga sa kanila at, gaya ng sinabi ni 
Moises, “'upang mapuspos ng kapangyarihan ang 
inyong kamay.’ . .. At ginawa ni Aaron at ng kani- 
yang mga anak ang lahat ng bagay na iniutos ni Je- 
hova sa pamamagitan ni Moises. ”---Lev 8:1-3, 13-36. 

Nang ikawalong araw ay nagsimulang manung- 
kulan si Aaron, katulong si Abihu at ang mga kapa- 
tid nito. (Lev 9:1-24) Nasaksihan nila ang malu- 
walhating pagtatanghal ng presensiya ng Diyos. 
Ngunit, maliwanag na bago matapos ang araw na 


25 


iyon, sinasabi ng ulat na “kinuha at dinala [nina] Na- 
dab at Abihu ang kani-kaniyang lalagyan ng apoy 
at nilagyan nila ng apoy ang mga iyon at nilagyan 
nila iyon ng insenso, at nagsimula silang maghan- 
dog sa harap ni Jehova ng kakaibang apoy, na hindi 
niya iniutos sa kanila. Dahil dito ay may lumabas na 
apoy mula sa harap ni Jehova at tinupok sila, anupat 
namatay sila sa harap ni Jehova.” (Lev 10:1, 2) Sa 
utos ni Moises, ang kanilang mga bangkay ay dina- 
la ng mga pinsan ni Aaron sa labas ng kampo. Ang 
kanilang ama at natitirang mga kapatid ay tinagu- 
bilinan ng Diyos na huwag magpakita ng anumang 
pamimighati dahil sa pagkalipol nila mula sa kon- 
gregasyon.--Lev 10:4-7. 

Karaka-raka pagkatapos nito, binabalaan ng Diyos 
si Aaron at ang kaniyang mga anak na huwag umi- 
nom ng nakalalangong inumin kapag naglilingkod 
sila sa tabernakulo, “upang hindi kayo mamatay.” 
Bilang komento sa talata 9, sinasabi ng The Penta- 
teuch and Haftorahs: “Iniugnay ng mga Rabbi ang 
insidente hinggil kina Nadab at Abihu sa utos na 
ito laban sa pag-inom ng mga nakalalangong inu- 
min bago manungkulan sa Santuwaryo.” (Inedit ni 
J. H. Hertz, London, 1972, p. 446) Kaya maaaring 
kasangkot sa kanilang malubhang pagkakasala ang 
pagkalango, ngunit ang talagang sanhi ng kanilang 
kamatayan ay ang paglabag sa kahilingan ng Diyos 
para sa dalisay na pagsamba nang maghandog sila 
ng “kakaibang apoy, na hindi niya iniutos sa kanila.” 

Sa loob ng maikling panahon ay nagtaglay si Abi- 
hu ng malaking karangalan mula sa Diyos at ng na- 
mumukod-tanging katanyagan sa harap ng buong 
bansa. Ngunit, dahil man sa ambisyon, kapalaluan, 
o pagwawalang-bahala sa mga tagubilin ng Diyos, 
ang kaniyang mga pribilehiyo ay hindi nagtagal, at 
namatay siyang walang anak.---Bil 3:2-4, 26:60, 61, 
1Cr 24:1, 2. 


ABIHUD [posible, Ang Ama ay Dangal]. Isang 
inapo ni Benjamin sa pamamagitan ng kaniyang pa- 
nganay na si Bela.--1Cr 8:1-3. 


ABILINIA. Isang Romanong distrito, o tetrar- 
kiya, sa rehiyon ng kabundukan ng Anti-Lebanon 
sa H ng Bundok Hermon. Isinunod ito sa pangalan 
ng kabisera nito na Abila, isang lunsod na nasa 
isang magandang lokasyon sa pagitan ng mga ba- 
ngin sa may pampang ng ilog ng Abana (makaba- 
gong Barada). 

Sinasabi sa atin ng Lucas 3:1 na noong ika-15 taon 
ni Tiberio Cesar (28/29 C.E.), ang distritong ito ay 
pinamamahalaan ni Lisanias. Ang bagay na ito ay 
pinatototohanan ng isang inskripsiyong natagpuan 
sa Abila na isinulat noong panahon ng paghahari ni 
Tiberio may kaugnayan sa pag-aalay ng isang tem- 
plo. Mababasa sa inskripsiyong ito ang pangalang 


ABIMELEC 


"Lisanias na tetrarka.” Bago nito, ang Abilinia ay ba- 
hagi ng kaharian ni Herodes na Dakila, ngunit pag- 
kamatay niya, noong mga taong 1 B.C.E., isinama 
ito sa probinsiya ng Sirya. Itinala ni Josephus na ang 
tetrarkiya ni Lisanias ay isinama sa Palestina, noong 
37 C.E., sa ilalim ng pamamahala ni Herodes Agri- 
pa I, at nang maglaon ay ipinagkaloob ito ni Claudio 
kay Herodes Agripa II, noong 53 C.E. 


ABIMAEL. Isang inapo ni Sem sa pamamagi- 
tan ni Arpacsad. Ang kaniyang ama ay si Joktan, na 
ang kapatid na lalaki nito, si Peleg, ay isang ninuno 
ni Abraham. (Gen 10:28, 1Cr 1:17-27) Malamang na 
si Abimael at ang kaniyang 12 kapatid na lalaki ang 
pinagmulan ng 13 iba't ibang tribong Arabe na na- 
nirahan sa Peninsula ng Arabia. 


ABIMELEC [Ang Aking Ama ay Hari]. Maaa- 
ring isang personal na pangalan o isang opisyal na 
titulo ng ilang haring Filisteo, marahil ay katulad ng 
titulong Paraon sa mga Ehipsiyo at Cesar sa mga 
Romano. 

1. Ang hari ng lunsod ng Gerar, kung saan pan- 
samantalang nanahanan sina Abraham at Sara no- 
ong mga 1919 B.C.E. Sa pag-aakalang ang dalawa ay 
magkapatid, kinuha niya si Sara upang maging ka- 
niyang asawa ngunit, dahil sa paghadlang ng Diyos, 
hindi niya ito ginalaw. Nang babalaan ni Jehova ang 
hari sa isang panaginip, ibinalik niya si Sara kay 
Abraham lakip ang kabayaran na mga alagang ha- 
yop at mga alipin at nagbigay din siya ng isang li- 
bong siklong pilak (mga 82,200) bilang garantiya ng 
kalinisang-puri ni Sara. Pagkalipas ng ilang pana- 
hon, ang haring ito ay nakipagtipan kay Abraham 
sa Beer-sheba ng isang tipan ng kapayapaan at pag- 
titiwala sa isa't isa.--Gen 20:1-18, 21:22-34. 

2. Posibleng isa pang hari ng Gerar nang pana- 
hong magpunta roon si Isaac dahil sa isang taggu- 
tom. Naganap ito pagkamatay ni Abraham noong 
1843 B.C.E. Tulad ng kaniyang amang si Abraham, 
tinangka ni Isaac na ipakilala si Rebeka bilang kani- 
yang kapatid, ngunit nang di-sinasadyang matukla- 
san ng hari na asawa pala ito ni Isaac, nagpalabas 
siya ng isang batas na nagbibigay sa kanila ng pro- 
teksiyon. Gayunman, kinainggitan ng mga tao ang 
bigay-Diyos na kasaganaan ni Isaac, kung kaya hi- 
niling ng hari na lisanin niya ang lugar na iyon. Pag- 
kalipas ng ilang panahon, ang haring ito ay naki- 
pagtipan kay Isaac ng isang tipan ng kapayapaan na 
katulad ng tipan kay Abraham ng mas naunang 
hari ng Gerar.---Gen 26:1-31. 

3. Ang Filisteong hari ng lunsod ng Gat noong 
mga araw ni David.---Aw 34:Sup, tingnan ang AKIS. 

4. Isang anak ni Hukom Gideon na isinilang 
ng kaniyang babae sa Sikem. Pagkamatay ni Gi- 
deon, hinangad ng pangahas na si Abimelec na 


ABINADAB 


maging hari. May-katusuhan siyang namanhik sa 
mga may-ari ng lupain sa Sikem sa pamamagitan 
ng maimpluwensiyang pamilya ng kaniyang ina. 
Nang makuha ang kanilang pinansiyal na suporta, 
umupa siya ng ilang maton, pumaroon sa bahay ng 
kaniyang ama sa Opra, at doon ay pinagpapatay ang 
kaniyang mga kapatid sa ama sa ibabaw ng isang 
bato. Sa 70 magkakapatid sa ama, tanging ang bun- 
so na si Jotam ang nakaligtas sa lansakang pagpa- 
tay. 

Pagkatapos ay ipinroklama si Abimelec bilang 
hari, ngunit hinayaan ni Jehova na magkaroon ng 
isang masamang espiritu sa pagitan ng mga Sike- 
mita at ng kanilang bagong “hari,” upang maipaghi- 
ganti ang pagkakasala sa dugo ng lahat ng ka- 
sangkot sa sabuwatan. Isang paghihimagsik ang 
inorganisa ni Gaal. Kaagad itong sinugpo ni Abime- 
lec, binihag niya at winasak ang lunsod ng Sikem, at 
hinasikan niya iyon ng asin. Pagkatapos ay nilusob 
niya ang kuta ng bahay, o santuwaryo, ni El-berit at 
sinilaban iyon, at ang namatay sa sunog ay mga 
isang libo sa kaniyang mga dating kasabuwat, ang 
mga may-ari ng lupain sa tore ng Sikem na nangan- 
long doon. Kaagad pagkatapos ng tagumpay na ito, 
nilusob ni Abimelec ang Tebez sa H, ngunit isang 
babae sa tore ng lunsod ang naghulog ng isang 
pang-ibabaw na gilingang-bato sa kaniyang ulo. 
Nagwakas ang tatlong-tadng “paghahari' ni Abime- 
lec nang ulusin siya ng tabak ng kaniyang tagapag- 
dala ng baluti, bilang pagsunod sa kaniyang huling 
kahilingan, upang hindi masabi na isang babae ang 
nakapatay sa kaniya.--Huk 8:30, 31; 9:1-57, 2Sa 
11:21. 

5. Ang tekstong Masoretiko, na sinunod ng King 
James Version, ay kababasahan ng “Abimelec” sa 
1 Cronica 18:16. Ang Griegong Septuagint, Latin na 
Vulgate, Syriac na Peshitta, at 12 manuskritong He- 
breo ay kababasahan naman ng “Ahimelec,” na ka- 
ayon ng 2 Samuel 8:17. 


ABINADAB [Ang Ama ay Nakahanda (Mara- 
ngal: Bukas-palad)]. 

1. Isang tumatahan sa lunsod ng Kiriat-jearim sa 
teritoryo ng Juda mga 14 na km (8.5 mi) sa KHK ng 
Jerusalem. Sa kaniyang tahanan pinanatili ang ka- 
ban ng tipan sa loob ng ilang panahon. 

Nang iahon ang sagradong Kaban mula sa Bet- 
semes pagkatapos ng kapaha-pahamak na pitong- 
buwang pananatili nito sa gitna ng mga Filisteo, ini- 
lagak ito sa tahanan ni Abinadab, at pinabanal ang 
kaniyang anak na si Eleazar upang magbantay sa 
Kaban. Sa tahanang iyon nanatili ang Kaban nang 
mga 70 taon, hanggang noong isaayos ni David na 
ilipat ito sa Jerusalem. Noong inililipat ito, ang isa pa 
sa mga anak ni Abinadab, si Uzah, ay kaagad na na- 
matay nang lumagablab ang galit ni Jehova la- 


26 


ban sa kaniya, dahil sa kaniyang paghipo sa Kaban 
na isang paglabag sa utos sa Bilang 4:15.--1Sa 
6:20-7:1, 2Sa 6:1-7, 1Cr 13:6-10. 

2. Ang ikalawang anak ni Jesse, at isa sa tatlong 
nakatatandang kapatid ni David na humayo sa paki- 
kidigma kasama ni Saul laban sa mga Filisteo.--- 1Sa 
16:8: 17:13. 

3. Isa sa mga anak ni Haring Saul na napatay ng 
mga Filisteo sa Bundok Gilboa.--- 1Sa 31:2, 1Cr 9:39. 

4. Ang amang isa sa 12 kinatawan ni Haring So- 
lomon na tagapaglaan ng pagkain sa hari. Ang kina- 
tawang ito na “anak ni Abinadab,” na tinatawag 
ding Ben-abinadab, ay napangasawa ng anak ni So- 
lomon na si Tafat, at inatasang maglaan ng pagkain 
isang buwan sa isang taon mula sa buong tagaytay 
ng bundok ng Dor, para sa sambahayan ni Solomon. 
--]Ha 4:7, 11. 


ABINOAM [Ang Ama ay Kaigayahan]. Ama ni 
Hukom Barak, at isang inapo ni Neptali. Maliwanag 
na naninirahan siya sa kanlungang lunsod ng Ke- 
des sa teritoryo ng Neptali.---Huk 4:6, 12: 5:1, 12. 


ABIRAM [Ang Ama ay Mataas (Dinakila)]. 

1. Isang Rubenita, anak ni Eliab at kapatid nina 
Datan at Nemuel. Siya ay isang ulo ng pamilya at isa 
sa mga pangunahing lalaki sa Israel noong panahon 
ng Pag-alis mula sa Ehipto.---Bil 26:5-9. 

Si Abiram at ang kaniyang kapatid na si Datan ay 
sumuporta kay Kora na Levita sa paghihimagsik 
nito laban sa awtoridad nina Moises at Aaron. Ang 
ikatlong Rubenita, na nagngangalang On, ay kabi- 
lang din sa pasimula ng paghihimagsik ngunit nang 
maglaon ay hindi na nabanggit. (Bil 16:1) Matapos 
magtipon ng isang pangkat ng 250 pinuno, na “mga 
lalaking bantog,” inakusahan ng mga lalaking ito 
sina Moises at Aaron na itinataas nila ang kanilang 
sarili sa kongregasyon. (Bil 16:1-3) Batay sa mga sa- 
lita ni Moises kay Kora, maliwanag na hinangad ni 
Kora at ng kaniyang mga tagasunod na Levita ang 
pagkasaserdoteng ipinagkaloob kay Aaron (Bil 16:4- 
11), ngunit malinaw na hindi ito ang hinahangad 
nina Abiram at Datan, na mga Rubenita. Inasikaso 
ni Moises nang bukod ang kanilang reklamo, at sa 
pagtanggi nila sa kaniyang panawagan na humarap 
sila sa kaniya, nagharap sila ng mga akusasyon na 
laban lamang kay Moises at hindi kay Aaron. Tinu- 
ligsa nila ang pangunguna ni Moises sa bansa at si- 
nabi na 'tinatangka nitong mag-astang prinsipe sa 
kanila nang sukdulan, at na nabigo itong tuparin 
ang pangako na akayin sila sa anumang lupaing 
inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan. Ang panala- 
ngin ni Moises kay Jehova bilang tugon sa mga aku- 
sasyong ito ay naglalaman din ng pagtatanggol sa 
kaniyang sariling pagkilos, hindi yaong kay Aaron. 
—Bil 16:12-15. 


27 


Batay rito, lumilitaw na ang paghihimagsik ay 
may dalawang pakay anupat pinuntirya nito hindi 
lamang ang Aaronikong pagkasaserdote kundi pati 
ang posisyon ni Moises bilang tagapagpatupad ng 
mga tagubilin ng Diyos. (Aw 106:16) Waring naging 
angkop ang situwasyong iyon upang gatungan ang 
damdamin ng karamihan para magkaroon ng pag- 
babago, yamang hindi pa natatagalan bago nito, 
ang bayan ay lubhang nagreklamo laban kay Moi- 
ses, nag-usap-usap na magtalaga ng isang bagong 
ulo na mangunguna sa bansa pabalik sa Ehipto, at 
nag-usap pa nga na pagbabatuhin sina Josue at Ca- 
leb dahil sa pagsuporta kina Moises at Aaron. (Bil 
14:1-10) Si Ruben ang panganay na anak ni Ja- 
cob ngunit naiwala nito ang kaniyang karapatan sa 
mana bilang panganay dahil sa maling paggawi. 
(1Cr 5:1) Kaya maaaring nagbubulalas ng hinanakit 
sina Datan at Abiram sa pagkakaroon ni Moises na 
Levita ng awtoridad sa kanila, dahil nais nilang ma- 
isauli sa kanila ang nawalang posisyon ng kanilang 
ninuno. Gayunman, ipinakikita ng Bilang 26:9 na 
nakipaglaban sila hindi lamang kina Moises at Aa- 
ron kundi pati kay Jehova, na siyang nag-atas kina 
Moises at Aaron sa mga posisyong may awtoridad. 

Yamang ang pamilya ng mga Kohatita (na kinabi- 
bilangan ng pamilya ni Kora) ay nagkakampo sa T 
na panig ng tabernakulo, kung saan nagkakampo 
rin ang mga Rubenita, posible na ang tolda ni Kora 
ay malapit sa mga tolda nina Datan at Abiram. (Bil 
2:10; 3:29) Nang sandaling ipahayag ng Diyos ang 
kahatulan, sina Datan at Abiram ay nakatayo sa pa- 
sukan ng kanilang mga tolda, samantalang si Kora 
at ang 250 rebeldeng tagasuporta ay nagkakatipon 
sa pasukan ng tolda ng kapisanan habang hawak sa 
kanilang mga kamay ang kani-kanilang lalagyan ng 
insenso. Pagkatapos, kasunod ng panawagan ni Moi- 
ses sa iba pa sa bayan na lumayo mula sa palibot ng 
mga tolda ng tatlong pasimuno ng paghihimagsik, 
ipinakita ng Diyos na hinahatulan niya ang kanilang 
landasin ng kawalang-galang nang pangyarihin ni- 
yang bumuka ang lupa na kinatatayuan ng mga tol- 
da ng mga lalaking iyon, anupat nilamon ng lupa 
sina Datan at Abiram, at ang kanilang mga samba- 
hayan. (Bil 16:16-35, Deu 11:6, Aw 106:17) Ang 
sambahayan ni Kora, maliban sa kaniyang mga 
anak, ay nalipol din. Si Kora mismo ay namatay ka- 
sama ng 250 rebelde, na pinuksa ng apoy sa harap 
ng tabernakulo. (Bil 16:35, 26:10, 11) Sa gayon ay 
mabilis na nagwakas ang paghihimagsik laban sa 
awtoridad na itinalaga ng Diyos, at dahil sa pakiki- 
bahagi niya rito, ang pangalan ni Abiram ay pinawi 
mula sa Israel. 

2. Ang panganay na anak ni Hiel na taga-Bethel. 
Sa Josue 6:26 ay nakaulat ang sumpa ni Josue may 
kinalaman sa winasak na lunsod ng Jerico, na hu- 
muhula na ang sinumang muling magtatayo nito ay 


ABISAI 


gagawa niyaon kapalit ng buhay ng kaniyang pa- 
nganay na anak. Ipinagwalang-bahala ng ama ni 
Abiram na si Hiel ang sumpang ito at, noong pa- 
nahon ng paghahari ni Haring Ahab (mga 940- 
920 B.C.E.) mga limang siglo pagkamatay ni Josue, 
inilatag niya ang mga pundasyon ng Jerico. Si Abi- 
ram, na kaniyang anak, ay maliwanag na maagang 
namatay bilang katuparan ng hula, na iniulat na- 
man sa kasaysayan.--- 1Ha 16:34. 


ABISAG. Isang kabataang dalaga mula sa ba- 
yan ng Sunem, na nasa H ng Jezreel at Bundok Gil- 
boa, sa teritoryo ng Isacar. (Jos 19:17-23) Siya ay 
“sukdulan sa ganda” kung kaya napili siya ng mga 
lingkod ni David upang maging tagapag-alaga at 
kasama ng hari sa nalalabing bahagi ng buhay nito. 
— 1Ha 1:1-4. 

Si David ay mga 70 taóng gulang na noon (2Sa 
5:4, 5), at palibhasa'y mahina na, wala nang gaa- 
nong init ang katawan nito. Pinagsisilbihan ito ni 
Abisag kung araw, anupat walang alinlangang na- 
giging kaayaaya ang kapaligiran dahil sa kasariwa- 
an ng kaniyang kabataan at sa kaniyang kagan- 
dahan, at kung gabi naman ay ‘humihiga siya sa 
dibdib ng hari” upang painitin ito, ngunit “ang hari 
ay hindi nakipagtalik sa kaniya.” Gayunpaman, ang 
saloobing ipinamalas ni Solomon nang dakong huli 
may kinalaman kay Abisag ay nagpapahiwatig na 
itinuturing siyang isang asawa o babae ni David. 
Dahil dito, ayon sa alituntunin sa sinaunang Sila- 
ngan, magiging pag-aari siya ng tagapagmana ni 
David pagkamatay nito. 

Ang ulat may kinalaman kay Abisag ay sinundan 
kaagad ng ulat tungkol sa pagtatangka ni Adonias, 
malamang na ang pinakamatandang nabubuhay na 
anak ni David noon, na agawin ang korona. Waring 
inayos nang gayon ang ulat upang maunawaan ang 
pagkilos na isinagawa ni Adonias nang dakong huli 
noong naghahari na si Solomon. Pagkaluklok sa tro- 
no, pinatawad ni Solomon si Adonias sa kundisyon 
na magpapakabuti na siya. Pagkatapos nito, hinika- 
yat ni Adonias ang ina ni Solomon, si Bat-sheba, na 
hilingin kay Solomon na ibigay sa kaniya si Abisag 
upang maging kaniyang asawa. Palibhasa'y kum- 
binsido si Solomon na ang kahilingan ni Adonias ay 
hindi lamang dahil sa kagandahan ni Abisag kundi 
isa ring tusong pagsisikap na patibayin ang pag- 
aangkin ni Adonias sa trono, nagalit siya, pinawa- 
lang-bisa niya ang pagpapatawad kay Adonias, at 
iniutos niyang patayin ito. (1Ha 2:13-25) Wala nang 
binanggit pa tungkol kay Abisag, ngunit malamang 
na naging isa siya sa mga asawa o babae ni Solo- 
mon.--Tingnan ang ADoNIAs Blg. 1. 


ABISAI [posible, Ang Ama ay (Umiiral)]. Ang 
anak ng kapatid na babae o kapatid sa ina ni David 


ABISALOM 


na si Zeruias at kapatid nina Joab at Asahel.---2Sa 
2:18; 1Cr 2:15, 16. 

Dahil sa kaniyang pambihirang kakayahan, si 
Abisai ay naging higit na kilala kaysa sa 30 maka- 
pangyarihang mandirigma na pinamumunuan niya, 
anupat ang kaniyang reputasyon ay halos kapantay 
pa nga niyaong sa tatlong pinakamakapangyari- 
hang lalaki ni David, sapagkat minsan ay mag-isa 
niyang pinabagsak ang 300 sa mga kaaway, ngunit 
“sa ranggo ng unang tatlo ay hindi siya umabot.” 
--2Sa 23:18, 19. 

Matapat na sinuportahan ni Abisai ang kaniyang 
tiyo na si David sa lahat ng mga kampanyang pang- 
militar nito ngunit malimit siyang gumawi nang pa- 
dalus-dalos at walang awa anupat kung minsa'y ka- 
ilangan pa siyang pigilan. Halimbawa, isang gabi, 
nang siya at si David ay pumuslit sa loob ng kam- 
pong militar ni Saul, natuhog na sana niya sa lupa 
ang natutulog na si Saul, ang “pinahiran ni Jehova,” 
sa pamamagitan ng sariling sibat ni Saul kung hin- 
di siya pinigilan ni David. (1Sa 26:6-9) Nang maghi- 
magsik si Absalom, makalawang ulit na kinaila- 
ngang pigilan si Abisai upang hindi nito mapatay 
si Simei na sumumpa sa hari. Gayunman, hindi 
nahadlangan ni David si Abisai sa pakikipagtulu- 
ngan sa pagpatay kay Abner.--2Sa 3:30, 16:9-11, 
19:21-23. 

Nakilala si Abisai dahil sa pangunguna niya sa 
pagpapabagsak sa 18,000 Edomita, gayundin sa ka- 
niyang pangunguna sa paglupig sa mga Ammonita. 
Nakipagtulungan din siya upang masupil ang pag- 
hihimagsik ni Sheba, na isang walang-kabuluhang 
Benjaminita. Sa huling iniulat na pakikipagbaka ni 
David, namatay na sana siya sa kamay ng isang 
pagkalaki-laking Filisteo kung hindi dahil kay Abi- 
sai.--1Cr 18:12, 19:11-15, 2Sa 20:1, 6; 21:15-17. 


ABISALOM. 


ABISUA [posible, Ang Ama ay Pagsaklolo]. 

1. Isang Benjamita na mula sa pamilya ni Bela. 
(1Cr 8:1-4) Lumilitaw na si Abisua ay isang anak 
ni Bela. Gayunman, dahil sa pagkakaiba-iba ng 
mga ulat sa Bilang 26:40, 1 Cronica 7:7, at 1 Cro- 
nica 8:1-4, naniniwala ang ilan na ang pananali- 
tang “mga anak” ay maaaring mangahulugang 
“mga inapo.” 

2. Anak ni Pinehas at apo sa tuhod ni Aaron. 
Siya ang ama ni Buki. (1Cr 6:4, 5, 50, 51) Ipinaki- 
kita sa Ezra 7:1-5 na isa siya sa mga ninuno ni 
Ezra. Tinutukoy ni Josephus (Jewish Antiquities, 
V, 361, 362 [xi, 5]: VII, 12 [i, 3]) si Abisua (tinawag 
na Abiezer sa Aklat V) bilang ang mataas na sa- 
serdote. Kung tama ang pagtukoy na iyon, manga- 
ngahulugan ito na siya ang ikaapat na mataas na 
saserdote ng Israel, na katugma naman ng panga- 


Tingnan ang ABSALOM. 


28 


ko ni Jehova sa ama ni Abisua na si Pinehas, na 
ang pagkasaserdote ay mananatili sa pamilya nito. 
- Bil 25:11-13. 


ABISUR [Ang Ama ay [Pananggalang na] Pa- 
der]. Isang inapo ni Juda sa linya ng pamilya ni 
Hezron, mula sa sambahayan ni Jerameel. Maliwa- 
nag na siya ang ikalawang anak ni Samai at na nag- 
kaanak siya ng dalawang lalaki sa kaniyang asa- 
wang si Abihail.-- 1Cr 2:28, 29. 


ABITAL [Ang Ama ay Hamog]. Isa sa anim na 
asawa ni David na nagsilang sa kaniya ng mga 
anak noong panahong naghahari siya mula sa He- 
bron sa loob ng pito at kalahating taon (1077- 
1070 B.C.E.). Ang kaniyang anak ay pinanganlang 
Sepatias.--2Sa 3:4: 1Cr 3:3. 


ABITUB [Ang Ama ay Kabutihan]. Isang Ben- 
jamita, maliwanag na anak ni Saharaim sa kani- 
yang asawang si Husim.— 1Cr 8:8, 11. 


ABIUD [posible, Ang Ama ay Dangal]. Ang an- 
yong Griego o Ingles ng pangalang Hebreo na Abi- 
hud. Isang inapo ni Zerubabel at ninuno ni Kristo 
Jesus. (Mat 1:13) Ang terminong “naging anak” 
ayon sa pagkagamit ni Mateo ay maaaring nanga- 
ngahulugang “naging inapo.” Iminumungkahi ng 
ilang iskolar na maaaring siya rin ang “Joda” sa Lu- 
cas 3:26. Gayunman, hindi kailangang ituring na ii- 
sang indibiduwal ang mga taong ito, yamang ang 
mga linya ng angkan na itinala nina Mateo at Lucas 
ay magkatulad lamang, hindi parehung-pareho, sa- 
mantalang yaong mga nasa Unang Cronica ang 
mas kumpleto. Ang anak ni Abiud na si Eliakim ay 
kabilang din sa linya ng angkan ng Mesiyas.---Mat 
1:13. 


ABNER [Ang Ama ay Isang Lampara]. Anak ni 
Ner, mula sa tribo ni Benjamin. Sa 1 Samuel 14:50, 
51 ay maliwanag na tinutukoy si Abner bilang “tiyo 
ni Saul,” bagaman ang pariralang ito sa Hebreo ay 
maaaring iugnay kay Abner o kay Ner, na kaniyang 
ama. Tinukoy ni Josephus si Abner bilang pinsan ni 
Saul, at ang kani-kanilang ama, sina Ner at Kis, bi- 
lang magkapatid. (Jewish Antiquities, VI, 129, 130 
[vi, 6]) Gayunman, waring mas ipinakikita ng kina- 
sihang kasaysayan sa 1 Cronica 8:33 at 9:39 na si 
Kis ay anak ni Ner at samakatuwid ay kapatid siya 
ni Abner. Dahil dito, lumilitaw na si Abner ay tiyo 
ni Saul.--Tingnan din ang tsart sa ilalim ng ABIEL 
Blg. 1. 

Naglingkod si Abner bilang pinuno ng hukbo para 
kay Saul, at kung minsan ay umaabot sa napakala- 
king bilang ang kaniyang hukbong pandigma, ma- 
higit sa 200,000 lalaki. (1Sa 15:4) Sa pantanging 
mga okasyon ay umuupo siya sa tabi ng hari sa 


29 


mesa ng piging. (1Sa 20:25) Bagaman walang alin- 
langang si Abner ay isang makapangyarihan at ma- 
giting na lalaki, pinagalitan siya ni David noong si 
David ay isang takas sa Ilang ng Zip dahil hindi 
niya nabantayang mabuti si Saul bilang ang kani- 
yang panginoon at “ang pinahiran ni Jehova. "---1Sa 
26:14-16. 

Pagkamatay ni Saul sa masaklap na pagkatalo sa 
kamay ng mga Filisteo, si Abner ay tumawid ng 
Jordan patungong Mahanaim sa Gilead, at isinama 
niya ang anak ni Saul na si Is-boset. Bagaman si Da- 
vid ay naiproklamang hari sa Hebron ng tribo ni 
Juda, itinalaga pa rin ni Abner si Is-boset bilang ka- 
ribal na hari sa Mahanaim. Malinaw na si Abner ang 
may hawak ng kapangyarihang kumokontrol sa tro- 
no at sa kalaunan ay natamo niya para kay Is-boset 
ang suporta ng lahat ng tribo maliban sa Juda. 
--2Sa 2:8-10. 

Nang maglaon, ang mga hukbo ng dalawang nag- 
lalabanang hari ay nagtagpo upang magkasubukan 
ng lakas sa Tipunang-tubig ng Gibeon sa teritoryo 
ng Benjamin, mga isang katlo ng distansiya mula 
sa Hebron hanggang sa Mahanaim. Pagkatapos na 
magkilatisan ang dalawang hukbo, iminungkahi ni 
Abner ang isang labanan sa pagitan ng tig-isang 
dosenang kabataang mandirigma mula sa bawat pa- 
nig. Pantay na pantay ang lakas ng magkabilang pa- 
nig anupat nagkaubusan silang lahat, na naging 
dahilan naman ng isang lansakang pagbabaka sa 
pagitan ng dalawang hukbo. Ang hukbo ni Abner ay 
namatayan ng 18 lalaki sa bawat isa na namatay sa 
mga kawal ni Joab at umurong patungo sa ilang. 
--2Sa 2:12-17, 30, 31. 

Habang tinutugis si Abner ng matulin-tumak- 
bong kapatid ni Joab na si Asahel, paulit-ulit niya 
itong hinihimok na bumaling na lamang sa iba 
upang hindi ito mamatay sa pakikipagsagupaan sa 
kaniya. Nang patuloy na tumanggi si Asahel, ubod- 
lakas na umulos si Abner nang patalikod at pinatay 
si Asahel sa pamamagitan ng puluhang dulo ng ka- 
niyang sibat, na pinatagos niya sa tiyan nito. (2Sa 
2:18-23) Dahil sa pamamanhik ni Abner, pinatigil ni 
Joab ang pagtugis nang magdapit-hapon na, at ang 
dalawang hukbo ay nagsimulang maglakad pabalik 
sa kani-kanilang kabisera. Makikita ang kanilang la- 
kas sa 80 km (50 mi) o mahigit pa na nilakad ng 
mga hukbo ni Abner, palusong sa lunas ng Jordan, 
patawid sa ilog, pagkatapos ay paahon sa Libis ng 
Jordan hanggang sa mga burol ng Gilead, kung 
saan sila nagsimulang humayo patungong Mahana- 
im. Matapos ilibing si Asahel sa Betlehem (marahil 
ay nang sumunod na araw), ang mga tauhan ni 
Joab ay magdamag na naglakad nang mahigit sa 
22 km (14 na mi) sa kabundukan patungong He- 
bron.---2Sa 2:29-32. 


ABO 


Sinuportahan ni Abner ang humihinang pagha- 
hari ni Is-boset ngunit pinalakas din niya ang kani- 
yang sariling katayuan, marahil ay dahil sa pagha- 
hangad na maging hari, yamang kapatid naman 
siya ng ama ni Saul. Nang pagsabihan siya ni Is- 
boset dahil sa pagsiping niya sa isa sa mga babae ni 
Saul (isang gawa na ipinahihintulot lamang sa taga- 
pagmana ng namatay na hari), galit na ipinahayag 
ni Abner ang paglipat niya sa panig ni David. (2Sa 
3:6-11) Nagharap siya ng panukala kay David, anu- 
pat idiniin ang kaniyang sariling katayuan bilang 
halos tagapamahala na rin ng Israel maliban sa 
Juda. Pagkatapos niyang matugunan ang kahilingan 
ni David na ibalik ang asawa nito na si Mical, nilapi- 
tan naman ni Abner nang sarilinan ang mga ulo ng 
11 tribo na nahiwalay sa Juda upang himukin silang 
sumuporta sa haring inatasan ni Jehova, si David. 
(2Sa 3:12-19) Pagkatapos nito, magiliw siyang ti- 
nanggap ni David sa kabisera nito sa Hebron, at 
nang mismong araw na iyon ay humayo siya upang 
hikayatin ang lahat ng tribo na makipagtipan kay 
David. Ngunit pagkabalik naman ni Joab mula sa 
isang paglusob, tinuligsa niya si Abner bilang isang 
nakikipagsabuwatang tiktik, at pagkatapos ay perso- 
nal niyang pinabalik si Abner at nilinlang niya ito 
upang malagay ito sa situwasyon na doo'y maaari 
niya itong patayin.---2Sa 3:20-27. 

Nang mamatay si Abner, gumuho ang anumang 
inaasahang suporta para kay Is-boset at di-nagtagal 
ay pinaslang siya ng mga lalaking traidor. Sa gani- 
to lubusang nagwakas ang pamamahala ng samba- 
hayan ni Saul.---2Sa 4:1-3, 5-12. 

Pagkalipas ng maraming taon, nang malapit na 
ring mamatay si David, naalaala niya ang pagkama- 
tay ni Abner (gayundin ang kay Amasa) at iniatang 
niya kay Solomon ang pananagutang alisin ang ba- 
hid ng pagkakasala sa dugo na dinala ni Joab sa 
sambahayan ni David. (1Ha 2:1, 5, 6) Di-nagtagal 
pagkatapos nito, ang pumatay kay Abner, si Joab, 
ay pinatay sa utos ni Solomon.--- 1Ha 2:31-34. 

Isang anak lamang ni Abner ang nakatala sa Ka- 
sulatan, si Jaasiel, na isang lider sa tribo ni Benja- 
min noong naghahari si David. (1Cr 27:21) Bina- 
banggit din sa 1 Cronica 26:28 ang mga abuloy ni 
Abner para sa tabernakulo mula sa mga samsam na 
nakuha niya bilang pinuno ng hukbo. 


ABO. Ang termino na madalas gamitin sa Kasula- 
tan upang tumukoy sa labi ng mga bagay na nasu- 
nog, na kalimita'y may makasagisag o makalara- 
wang kahulugan. Ang salitang “abo" ay isinalin mula 
sa dalawang salitang Hebreo. Ang isa (@pher, Bil 
19:9) ay isinasalin din bilang “alabok.” (Mal 4:3) Ang 
de'shen naman, bukod sa tumutukoy sa “abo ng 
taba,” ay maaari ring mangahulugang “katabaan.” 


ABORSIYON 


(Lev 1:16: Isa 55:2) Ang pangngalang Griego na spo- 
dos'ay nangangahulugang “abo” (Mat 11:21), saman- 
talang ang pandiwang tephro0o naman ay nanga- 
ngahulugang “pagpapaging-abo.” (2Pe 2:6) Maaari 
ring tawaging alabok (“@:phar') ang labi ng bagay na 
nasunog.--Bil 19:17; 2Ha 23:4. 

Bawat araw, inaalis ng isang Levitikong saserdote 
ang abo ng taba (de'shen) na labi ng mga haing ha- 
yop na sinunog sa ibabaw ng altar at dinadala niya 
iyon sa “isang dakong malinis sa labas ng kampo.” 
(Lev 6:9-11) Gayundin, ayon sa Bilang kabanata 19, 
isang malusog na pulang baka na walang kapinta- 
san at hindi pa napapatungan ng pamatok ang pina- 
patay at sinusunog sa labas ng kampo. Ang abo ng 
“handog [na ito] ukol sa kasalanan” ay inilalagay sa 
isang dakong malinis sa labas ng kampo, (Bil 19:9) 
sa gayon ay maaaring kumuha ng ilang bahagi ni- 
yaon upang ihalo sa tubig na iwiwisik sa mga tao 
o mga bagay na marurumi para sa pagpapadalisay 
sa mga ito. (Bil 19:17) Tinukoy ng apostol na si 
Pablo ang makasagisag na paglilinis ng laman sa 
pamamagitan ng “abo [sa Gr., spodos'] ng duma- 
lagang baka” upang itampok ang lubhang nakahihi- 
git na paglilinis ng “mga budhi mula sa patay na 
mga gawa” na nagiging posible sa pamamagitan ng 
“dugo ng Kristo. ”---Heb 9:13, 14. 

May binabanggit sa Jeremias 31:40 na “maba- 
bang kapatagan ng mga bangkay at ng abo ng taba 
[wehad-de'shen],” na lumilitaw na isang bahagi ng 
libis ng anak ni Hinom. Halos hindi pa natatagalan, 
isang bunton ng abo ang naging pamilyar na pala- 
tandaan ng isang lugar malapit sa Libis ng Kidron. 
Sinasabing iyon ay mga 150 m ang haba, 60 m ang 
lapad, at 18 m ang taas (490 x 200 x 60 piye) at ipi- 
napalagay ng ilan na iyon ang lugar na binanggit ni 
Jeremias. Bago gawin ni Josias na di-karapat-dapat 
sa pagsamba ang Topet na nasa libis ng anak ni Hi- 
nom (2Ha 23:10), maaaring isang bahagi ng libis na 
iyon ang ginawang tapunan ng abo ng sinunog na 
mga hain. (Lev 4:12) Gayunman, maaaring itinata- 
pon din noon sa libis na iyon ang mga bangkay ng 
mga hayop at ng napakasasamang kriminal, at ma- 
aaring kasama pa nga sa buntong iyon ang abo ng 
mga taong inihain sa mga ritwal ng huwad na reli- 
hiyon.---Jer 32:35. 

Noong panahon ng Bibliya, kaugalian nang sunu- 
gin ang nabihag na mga lunsod, anupat ang 'pagpa- 
paging-abo sa isang lugar” ay nagpapahiwatig na lu- 
busan itong pinuksa, gaya ng makikita sa kaso ng 
Tiro, Sodoma, at Gomorra.--Eze 28:18, 2Pe 2:6. 

Ang abo ay nagsilbi ring sagisag ng bagay na wa- 
lang halaga o walang kabuluhan, halimbawa, kinila- 
la ni Abraham sa harap ni Jehova, “Ako ay alabok at 
abo.” (Gen 18:27, tingnan din ang Isa 44:20, Job 


30 


30:19.) At inihalintulad ni Job ang mga pananalita 
ng kaniyang mga bulaang mang-aaliw sa “mga ka- 
wikaang abo."---Job 13:12. 

Noong panahon ng Bibliya, kaugalian nang umu- 
po sa abo o magsaboy nito sa sarili bilang sagisag ng 
pagdadalamhati, kahihiyan, at pagsisisi. (Es 4:1-3; 
Jer 6:26, 2Sa 13:19) Sa makasagisag na paraan, ang 
matinding kahapisan at kapighatian ay iniuugnay 
sa “pagkain ng abo” (Aw 102:9), at ang napipighating 
si Job ay umupo “sa abo.”---Job 2:8. 

Kung minsan, ang telang-sako at abo ay iniuug- 
nay sa pag-aayuno, pagtangis, o kalumbayan. (Es 
4:3: Isa 58:5, Eze 27:30, 31, Dan 9:3) Ang isang ha- 
limbawa ng bansa na nakadama ng kahihiyan at 
pagsisisi noong mga araw ni Jonas ay ang Nineve, 
anupat pati ang hari nito ay nagdamit ng telang- 
sako at umupo sa abo. (Jon 3:5, 6) Binanggit ni Jesu- 
Kristo ang tungkol sa pagsisisi na may telang-sako 
at abo (Mat 11:21), at bilang sagot kay Jehova, bu- 
ong-pamimighating sinabi ni Job: “Ako ay nagsisisi 
sa alabok at abo.”---Job 42:6. 

Noong panahon ng 70-tadng pagkatiwangwang 
ng Juda, ipinagdalamhati ng mga Judio sa Babilo- 
nya ang pagkatiwangwang ng Sion o Jerusalem at 
ng templo nito. Ngunit sa pamamagitan ni Isaias, 
tiniyak sa kanila na sa tulong ng kapangyarihan 
ng espiritu ni Jehova, may isasagawang pagkilos 
“upang magtalaga sa mga nagdadalamhati dahil sa 
Sion, upang magbigay sa kanila ng putong kahali- 
li ng abo.” Ikinapit ni Jesu-Kristo sa kaniyang sari- 
li ang Isaias 61:1-3 yamang siya ang Mesiyanikong 
Tagapagpalaya na gagamitin upang pawiin ang mas 
matinding espirituwal na pagkatiwangwang at pag- 
dadalamhati. (Luc 4:16-21) Inihula rin na ang mga 
balakyot ay magiging gaya ng dinurog at tulad- 
alabok na abo sa pangmalas ng mga matuwid, sa- 
pagkat sumulat si Malakias: “'At yayapakan ninyo 
ang mga balakyot, sapagkat sila ay magiging gaya 
ng alabok [@'pher] sa ilalim ng mga talampakan ng 
inyong mga paa sa araw ng aking pagkilos,’ ang sabi 
ni Jehova ng mga hukbo.”---Mal 4:3. 


ABORSIYON. Ang pagpapalabas sa binhi (em- 
bryo) o sa di-pa-naisisilang na sanggol (fetus) bago 
pa man ito mabuhay sa ganang sarili. Sa karaniwang 
paggamit sa Ingles, kadalasang ipinakikita ang kai- 
bahan ng abortion at ng miscarriage, anupat ang 
unang nabanggit ay binibigyang-kahulugan bilang 
ang sinasadya at sapilitang pag-aalis sa nilalaman ng 
matris ng isang nagdadalang-tao at ang huling na- 
banggit naman ay itinuturing na aksidente at di- 
maiwasang pagkaudlot ng pagdadalang-tao. Sa Bibli- 
ya, hindi ipinakikita ang kaibahan ng abortion at ng 
miscarriage ang mga terminong ito ay ginagamit 
doon sa mas malawak na diwa at nagkakapalit. Ang 


31 


Hebreong sha:khal, nangangahulugang “makunan” 
[suffer an abortion] (Exo 23:26), ay isinasalin din bi- 
lang 'ulilahin (Deu 32:25), 'ulilahin sa mga anak' 
(Lev 26:22), “malaglagan” (Os 9:14), at “mawalan ng 
bunga” (Mal 3:11). Ang salitang Hebreo na yoh- 
tse'th”, isinaling “nakukunan” (sa Ingles, abortion) sa 
Awit 144:14, ay mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “lumabas.” (Ihambing ang Gen 27:30.) 
Ang mga pananalitang “sanggol na naagas” (miscar- 
riage) at “isang ipinanganak nang kulang sa buwan" 
(Aw 58:8, Ec 6:3) ay mga salin naman ng salitang 
Hebreo na ne'phel, na nagmula sa salitang-ugat na 
naphal, nangangahulugang “mahulog.”---Ihambing 
ang Isa 26:18. 

Ang di-maiwasang aborsiyon o pagkalaglag ay 
maaaring resulta ng aksidente, nakahahawang sa- 
kit, mental o pisikal na kaigtingan at pagkahapo, 
o dahil sadyang mahina ang katawan ng ina. Ang 
tubig noon na malapit sa Jerico ay nakamamatay, 
anupat nagiging sanhi ng mga pagkalaglag, hang- 
gang noong pabutihin ito ng propeta ni Jehova na si 
Elise0.---2Ha 2:19-22. 

Ang sinasadyang aborsiyon o pagpapalaglag sa 
pamamagitan ng artipisyal na pamamaraan, pagga- 
mit ng mga droga, o medikal na operasyon, na ang 
tanging layunin ay upang huwag maisilang ang 
isang sanggol, ay malubhang krimen sa paningin 
ng Diyos. Ang buhay, na isang mahalagang kaloob 
mula sa Diyos, ay sagrado. Kaya naman pinangala- 
gaan ng kautusan ng Diyos kay Moises ang buhay 
ng isang di-pa-naisisilang na sanggol laban sa iba 
pang mga pangyayari bukod sa kriminal na aborsi- 
yon, sapagkat kung sa pag-aaway ng mga lalaki ay 
maaksidente ang isang babaing nagdadalang-tao at 
ito ay ikamatay niya o ng sanggol, “magbabayad ka 
nga ng kaluluwa para sa kaluluwa.” (Exo 21:22-25) 
Sabihin pa, bago ilapat ang kaparusahang iyon, ang 
mga kalagayan at antas ng pananadya ay isasaa- 
lang-alang ng mga hukom. (Ihambing ang Bil 35: 
22-24, 31.) Ngunit bilang pagdiriin sa kalubhaan ng 
anumang sinasadyang pagtatangka na magdulot ng 
pinsala, si Dr. J. Glenn ay nagkomento: “Ang buhay 
na binhi sa matris ay isang indibiduwal na tao, kaya 
naman ang pagpatay rito ay paglabag sa ikaanim 
na utos.”--The Bible and Modern Medicine, 1963, 
p. 176. 

Kapag minalas sa tamang paraan, ang bunga ng 
bahay-bata ay isang pagpapala mula kay Jehova. 
(Lev 26:9; Aw 127:3) Kaya nang mangako ang Diyos 
na pasasaganain niya ang Israel, nagbigay siya ng 
katiyakan na matagumpay na maipagdadalang-tao 
at mailuluwal ang mga anak, na sinasabi: “Walang 
babaing nakukunan ni babaing baog ang iiral sa 
iyong lupain.” (Exo 23:26) Sa kabilang dako naman, 
gaya ng ipinahihiwatig sa panalangin ng matuwid, 


ABRAHAM 


ang magiging katibayan ng di-pagsang-ayon ng 
Diyos sa kaniyang mga kaaway ay ang pagkakaro- 
on nila ng mga bahay-bata na nalalaglagan at ang 
kanilang pagiging tulad ng mga sanggol na naagas 
na hindi kailanman nakakita ng araw.---Aw 58:8, Os 
9:14. 

Dahil sa kahapisan ni Job, naisip niya na mas ma- 
buti pang siya ay naging isang “sanggol na naagas 
sa lihim.” “Bakit mula sa bahay-bata ay hindi pa ako 
namatay?” ang hiyaw ng naghihirap na taong ito. 
(Job 3:11-16) Sinabi rin ni Solomon na mas mabuti 
pa ang sanggol na lumabas nang kulang sa buwan 
kaysa sa isang tao na nabuhay nang mahabang pa- 
nahon ngunit hindi kailanman nasiyahan sa buhay. 
--Ec 6:3. 

Ang contagious abortion, isang sakit na sanhi ng 
pagsisilang nang kulang sa buwan, ay maaaring du- 
mapo sa mga hayop gaya ng baka, kabayo, tupa, at 
kambing. Ang aksidenteng aborsiyon dahil sa kapa- 
bayaan o dahil sa sakit ng mga alagang hayop ay ki- 
lala na rin noon pa mang mga araw ng mga patri- 
yarkang sina Jacob at Job.---Gen 31:38, Job 21:10. 


ABRAHAM [Ama ng Pulutong (Karamihan)]. 
Ang pangalang ibinigay ni Jehova kay Abram (na- 
ngangahulugang “Ang Ama ay Mataas (Dinakila)”) 
nang siya ay 99 na taong gulang na, at nang muling 
pagtibayin ng Diyos ang Kaniyang pangako na da- 
rami ang supling ni Abraham.---Gen 17:5. 

Pamilyang Pinagmulan at Maagang Kasay- 
sayan. Si Abraham ang ikasampung salinlahi 
mula kay Noe sa pamamagitan ni Sem at ipinanga- 
nak siya 352 taon pagkaraan ng Delubyo, noong 
2018 B.C.E. Sa Genesis 11:26, bagaman si Abraham 
ang unang nakatala sa tatlong anak ni Tera, hindi 
siya ang panganay. Ipinakikita ng Kasulatan na si 
Tera ay 70 taong gulang nang isilang ang kaniyang 
unang anak, at na isinilang si Abraham pagkaraan 
ng 60 taon nang ang kaniyang amang si Tera ay 
130 taong gulang na. (Gen 11:32, 12:4) Maliwa- 
nag na unang itinala si Abraham sa mga anak 
ng kaniyang ama dahil sa kaniyang namumukod- 
tanging katapatan at pagiging prominente sa Kasu- 
latan, isang kaugalian na sinunod din sa kaso ng iba 
pang namumukod-tanging mga taong may pana- 
nampalataya na gaya nina Sem at Isaac.---Gen 5:32, 
11:10, 1Cr 1:28. 

Si Abraham ay isang katutubo ng Caldeong lun- 
sod ng Ur, isang maunlad na metropolis na nasa lu- 
pain ng Sinar, malapit sa pinagsasalubungan ng 
mga ilog ng Eufrates at ng Tigris sa kasalukuyan. 
Ito ay mga 240 km (150 mi) sa TS ng dating mahar- 
likang lunsod ni Nimrod na Babel, o Babilonya, na 
lubhang napabantog dahil sa Tore ng Babel na hin- 
di natapos. 


ABRAHAM 


Noong panahon ni Abraham, talamak sa lunsod 
ng Ur ang maka-Babilonyang idolatriya at ang pag- 
samba sa patron nitong diyos-buwan na si Sin. (Jos 
24:2, 14, 15) Gayunpaman, si Abraham ay napatu- 
nayang isang taong may pananampalataya sa Diyos 
na Jehova, gaya ng kaniyang mga ninunong sina 
Sem at Noe: at dahil dito, nagkaroon siya ng reputa- 
syon bilang “ama ng lahat niyaong may pananam- 
palataya samantalang nasa di-pagtutuli.” (Ro 4:11) 
Yamang ang tunay na pananampalataya ay nakasa- 
lig sa tumpak na kaalaman, maaaring natamo ni 
Abraham ang kaniyang kaunawaan sa pamamagi- 
tan ng personal na pakikisama kay Sem (ang kani- 
lang buhay ay nagpang-abot nang 150 taon). Alam 
ni Abraham ang pangalan ni Jehova at ginamit niya 
ito, sinabi niya: “Jehova na Kataas-taasang Diyos, na 
Maygawa ng langit at lupa,” “Jehova, ang Diyos ng 
langit at ang Diyos ng lupa. ”---Gen 14:22, 24:3. 

Samantalang naninirahan pa si Abraham sa Ur, 
“bago siya nanahanan sa Haran,” inutusan siya ni 
Jehova na lumipat sa ibang lupain, anupat iiwanan 
niya ang kaniyang mga kaibigan at mga kamag- 
anak. (Gaw 7:2-4, Gen 15:7: Ne 9:7) Sa lupaing iyon 
na ipakikita Niya kay Abraham, sinabi ng Diyos na 
gagawa Siya ng isang dakilang bansa mula sa kani- 
ya. Nang panahong iyon, asawa ni Abraham si Sara 
na kaniyang kapatid sa ama, ngunit wala silang 
anak at pareho silang matanda na. Dahil dito, kaila- 
ngan niya ng malaking pananampalataya upang su- 
munod, ngunit sumunod pa rin siya. 

Si Tera, na noon ay mga 200 taong gulang na at 
siya pa ring patriyarkang ulo ng pamilya, ay su- 
mang-ayong sumama kina Abraham at Sara sa ma- 
habang paglalakbay na iyon, at ito ang dahilan kung 
bakit si Tera bilang ama ang kinikilalang nanguna 
sa paglipat sa Canaan. (Gen 11:31) Lumilitaw na ang 
ulila-sa-ama na si Lot, na pamangkin ni Abraham, 
ay inampon ng kaniyang walang-anak na tiyo at 
tiya kung kaya sumama siya sa kanila. Lumikas pa- 
tungong hilagang-kanluran ang pulutong na ito, 
mga 960 km (600 mi), hanggang sa makarating sila 
sa Haran, na isang mahalagang himpilan sa mga 
ruta ng kalakalan na mula S patungong K. Ang Ha- 
ran ay matatagpuan sa salubungan ng dalawang 
wadi (agusang libis) na nagiging isang batis na 
umaabot hanggang sa Ilog Balikh kapag taglamig, 
mga 110 km (68 mi) sa dakong itaas kung saan bu- 
mubuhos ang Balikh sa Ilog Eufrates. Dito nanatili si 
Abraham hanggang sa pagkamatay ng kaniyang 
amang si Tera.--MAPa, Tomo 1, p. 330. 

Pakikipamayan sa Canaan. Noong 75 taong 
gulang na si Abraham, inilipat niya ang kaniyang 
sambahayan mula sa Haran patungo sa lupain ng 
Canaan, kung saan siya nanirahan sa mga tolda bi- 
lang isang banyaga at nandarayuhang residente sa 


32 


nalalabing isang daang taon ng kaniyang buhay. 
(Gen 12:4) Pagkamatay ng kaniyang amang si Tera, 
nilisan ni Abraham ang Haran noong 1943 B.C.E. at 
tinawid ang Ilog Eufrates, malamang na noong ika- 
14 na araw ng buwan na nang maglaon ay tinawag 
na Nisan. (Gen 11:32; Exo 12:40-43, LXX) Nang pa- 
nahong iyon nagkabisa ang tipan sa pagitan ni Je- 
hova at ni Abraham, at nagsimula ang 430-tadng 
yugto ng pansamantalang paninirahan hanggang 
noong ipakipagtipan sa Israel ang tipang Kautusan. 
--Exo 12:40-42: Gal 3:17. 

Dala ang kaniyang mga kawan at mga bakahan, 
maliwanag na naglakbay si Abraham nang pababa 
sa Damasco at nagpatuloy patungong Sikem (mata- 
tagpuan 48 km [30 mi] sa H ng Jerusalem), malapit 
sa malalaking punungkahoy ng More. (Gen 12:6) 
Dito muling nagpakita si Jehova kay Abraham, at 
pinagtibay at pinalawak niya ang kaniyang tipang 
pangako sa pagsasabi: “Sa iyong binhi ay ibibigay ko 
ang lupaing ito.” (Gen 12:7) Hindi lamang doon nag- 
tayo si Abraham ng altar para kay Jehova kundi, sa 
paglalakbay niya sa lupain patungong timog, nagta- 
yo rin siya ng iba pang mga altar sa kaniyang mga 
dinaraanan, at tumawag siya sa pangalan ni Jehova. 
(Gen 12:8, 9) Nang maglaon, dahil sa isang matin- 
ding taggutom, napilitan si Abraham na pansaman- 
talang lumipat sa Ehipto, at upang maprotektahan 
ang kaniyang buhay, ipinakilala niya si Sara bilang 
kaniyang kapatid. Dahil dito ay kinuha ni Paraon 
ang magandang si Sara at dinala ito sa kaniyang 
sambahayan upang maging kaniyang asawa, ngu- 
nit bago niya ito masipingan, pinangyari ni Jehova 
na ibalik ito ni Paraon. Pagkatapos ay bumalik si 
Abraham sa Canaan sa pinagkakampuhan nila sa 
pagitan ng Bethel at Ai at muling tumawag “sa pa- 
ngalan ni Jehova.”---Gen 12:10-13:4. 

Dahil sa kanilang dumaraming mga kawan at 
mga bakahan, kinailangang maghiwalay nina Abra- 
ham at Lot. Pinili ni Lot ang lunas ng mababang Jor- 
dan, isang pook na natutubigang mainam “tulad ng 
hardin ni Jehova,” at nang maglaon ay nagtayo siya 
ng kampo malapit sa Sodoma. (Gen 13:5-13) Si 
Abraham naman, pagkatapos sabihan na libutin 
ang buong haba at lapad ng lupain, ay nanahanan 
sa gitna ng malalaking punungkahoy ng Mamre sa 
Hebron, 30 km (19 na mi) sa TTK ng Jerusalem. 
--Gen 13:14-18. 

Nang ang apat na magkakaalyadong hari, sa pa- 
ngunguna ng Elamitang hari na si Kedorlaomer, ay 
magtagumpay sa pagsugpo sa paghihimagsik ng li- 
mang Canaanitang hari, ang Sodoma at Gomorra ay 
sinamsaman, at dinalang bihag si Lot at kinuha pati 
ang lahat ng kaniyang pag-aari. Nang malaman ito 
ni Abraham, kaagad niyang pinisan ang 318 sa ka- 
niyang sinanay na mga lingkod sa sambahayan. Ka- 


33 


sama ang kaniyang mga kakamping sina Aner, Es- 
col, at Mamre, mainitan niya silang tinugis marahil 
hanggang sa layo na 300 km (190 mi) patungong 
hilaga lampas pa ng Damasco at, sa tulong ni Jeho- 
va, nagapi nila ang isang mas malakas na hukbo. Sa 
gayon ay nailigtas si Lot, at nabawi ang ninakaw na 
mga pag-aari. (Gen 14:1-16, 23, 24) Samantalang 
pabalik si Abraham mula sa malaking tagumpay na 
ito, isang “saserdote ng Kataas-taasang Diyos,” si 
Melquisedec, na siya ring hari ng Salem, ang luma- 
bas at pinagpala siya nito, at si Abraham naman ay 
"nagbigay sa kaniya ng ikasampu ng lahat ng ba- 
gay.'--Gen 14:17-20. 

Paglitaw ng Ipinangakong Binhi. Yamang 
baog pa rin si Sara, waring si Eliezer, ang tapat na 
katiwala sa bahay na mula sa Damasco, ang magi- 
ging tagapagmana ni Abraham. Gayunpaman, mu- 
ling tiniyak ni Jehova kay Abraham na ang sarili ni- 
tong supling ay darami anupat hindi mabibilang, 
gaya ng mga bituin sa langit, kung kaya si Abra- 
ham ay “nanampalataya kay Jehova; at ibinilang 
niya itong katuwiran sa kaniya,” bagaman naganap 
ito maraming taon pa bago tinuli si Abraham. (Gen 
15:1-6, Ro 4:9, 10) Pagkatapos ay pinagtibay ni Je- 
hova kay Abraham ang isang pormal na tipan sa pa- 
mamagitan ng mga haing hayop, at kasabay nito, 
isiniwalat niya na ang supling ni Abraham ay pipig- 
hatiin sa loob ng 400 taon, at dadalhin pa nga sa 
pagkaalipin.--Gen 15:7-21, tingnan ang TIPAN. 

Lumipas ang panahon. Mga sampung taon na 
silang nasa Canaan, ngunit baog pa rin si Sara. 
Kaya ibinigay niya kay Abraham ang kaniyang ali- 
lang babaing Ehipsiyo na si Hagar upang magkaa- 
nak siya sa pamamagitan nito. Pumayag si Abra- 
ham. Kaya noong 1932 B.C.E., nang si Abraham 
ay 86 na taong gulang na, isinilang si Ismael. 
(Gen 16:3, 15, 16) Lumipas pa ang panahon. Noong 
1919 B.C.E., nang si Abraham ay 99 na taong gulang 
na, iniutos ni Jehova na tuliin ang lahat ng lalaki sa 
sambahayan ni Abraham bilang isang tanda o tatak 
na magiging patotoo ng kaniyang pantanging paki- 
kipagtipan kay Abraham. Kasabay nito, pinalitan ni 
Jehova ang kaniyang pangalang Abram at gina- 
wang Abraham, “sapagkat gagawin kitang ama ng 
pulutong ng mga bansa.” (Gen 17:5, 9-27: Ro 4:11) 
Di-nagtagal, tatlong anghel na nagkatawang-tao, na 
malugod na tinanggap ni Abraham sa pangalan ni 
Jehova, ang nangako na si Sara mismo ay maglilihi 
at magsisilang ng isang anak na lalaki sa loob ng da- 
rating na taon!---Gen 18:1-15. 

At talaga namang naging napakamakasaysayan 
ng taong iyon! Pinuksa ang Sodoma at Gomorra 
anupat muntik nang hindi makaligtas ang pamang- 
kin ni Abraham at ang dalawa nitong anak na ba- 
bae. Lumipat sina Abraham at Sara sa Gerar, kung 


ABRAHAM 


saan kinuha ng hari ng Filisteong lunsod na iyon si 
Sara para sa kaniyang harem. Namagitan si Jehova 
upang mapalaya si Sara, at sa takdang panahon, no- 
ong 1918 B.C.E., si Isaac, ang tagapagmanang mata- 
gal nang ipinangako, ay isinilang noong 100 tadng 
gulang na si Abraham at si Sara naman ay 90. (Gen 
18:16-21:7) Pagkaraan ng limang taon, nang si Isaac 
ay tuksuhin ni Ismael na kaniyang 19-na-tadng- 
gulang na kapatid sa ama, napilitan si Abraham na 
paalisin si Ismael at ang ina nito na si Hagar. Nang 
panahong iyon, noong 1913 B.C.E., nagsimula ang 
400 taon ng pagpighati sa supling ni Abraham. 
--Gen 21:8-21, 15:13: Gal 4:29. 

Ang pinakamatinding pagsubok sa pananampala- 
taya ni Abraham ay dumating pagkaraan ng mga 
20 taon. Ayon sa tradisyong Judio, si Isaac ay 
25 taong gulang na noon. (Jewish Antiquities, ni 
F. Josephus, I, 227 [xiii, 2]) Bilang pagsunod sa 
mga tagubilin ni Jehova, isinama ni Abraham si 
Isaac at naglakbay patungong H mula sa Beer-sheba 
sa Negeb patungo sa Bundok Moria, na nasa mis- 
mong H ng Salem. Doon ay nagtayo siya ng isang 
altar at naghanda siya upang ihandog si Isaac, ang 
ipinangakong binhi, bilang isang haing sinusunog. 
At talagang “para na ring inihandog [ni Abraham] 
si Isaac,” sapagkat “inisip niya na magagawa ng 
Diyos na ibangon siya kahit mula sa mga patay.” 
Noong mismong sandali na papatayin na ni Abra- 
ham si Isaac, pinigilan siya ni Jehova at naglaan ng 
isang barakong tupa bilang kahalili ni Isaac sa altar 
na paghahainan. Kaya ang matibay na pananampa- 
latayang ito na sinusuhayan ng ganap na pagsunod 
ang nag-udyok kay Jehova na pagtibayin ang kani- 
yang tipan kay Abraham sa pamamagitan ng isang 
ipinanatang sumpa, isang pantanging legal na ga- 
rantiya.--Gen 22:1-18, Heb 6:13-18, 11:17-19. 

Nang mamatay si Sara sa Hebron noong 
1881 B.C.E. sa edad na 127, kinailangan ni Abra- 
ham na bumili ng loteng libingan, sapagkat isa 
lamang siyang naninirahang dayuhan na walang 
pag-aaring lupain sa Canaan. Kaya binili niya mula 
sa mga anak ni Het ang isang parang na may yu- 
ngib sa Macpela malapit sa Mamre. (Gen 23:1- 
20; tingnan ang BINILI.) Pagkaraan ng tatlong taon, 
nang sumapit si Isaac sa edad na 40, pinabalik ni 
Abraham sa Mesopotamia ang kaniyang pinakama- 
tandang lingkod, malamang na si Eliezer, upang hu- 
manap ng isang karapat-dapat na asawa, isa ring 
tunay na mananamba ni Jehova, para sa kaniyang 
anak. Ang napili ni Jehova ay si Rebeka, na apo ni 
Abraham sa pamangkin.---Gen 24:1-67. 

"Karagdagan pa, si Abraham ay muling kumuha 
ng asawa,” si Ketura, at nang maglaon ay nag- 
kaanak pa siya ng anim na anak na lalaki, anu- 
pat kay Abraham nanggaling hindi lamang ang 


ABRAHAM 


mga Israelita, mga Ismaelita, at mga Edomita kun- 
di pati mga Medanita, mga Midianita, at iba pa. (Gen 
25:1, 2, 1Cr 1:28, 32, 34) Sa gayon ay natupad kay 
Abraham ang makahulang pananalita ni Jehova: 
“Gagawin kitang ama ng pulutong ng mga bansa.” 
(Gen 17:5) Nang dakong huli, sa lubos na katanda- 
an na 175 taong gulang, si Abraham ay namatay 
noong 1843 B.C.E. at inilibing ng kaniyang mga 


34 


anak na sina Isaac at Ismael sa yungib ng Macpela. 
(Gen 25:7-10) Bago siya mamatay, binigyan niya ng 
mga kaloob ang mga anak ng kaniyang mga panga- 
lawahing asawa at pinaalis sila, upang si Isaac ang 
maging tanging tagapagmana ng “lahat ng kani- 
yang tinatangkilik.”---Gen 25:5, 6. 

Patriyarkang Ulo at Propeta. Si Abraham ay 
naging isang napakayamang tao na may malala- 


TALAANGKANAN NI ABRAHAM 
TERA 
[ | | I 
NAHOR HARAN ABRAHAM 
| EF 
Reuma | | 1 Hagar — Ko 
Milca Isca LOT | 
ISMAEL 
BETUEL Anak na Babae 1 Anak na Babae 2 SO 
ant L 6 na anak 
PA na kalaki 
MGA ISMAELITA 
7 iba pang ISAAC 
anak na lalaki MGA MOABITA MGA AMMONITA 
LABAN Rebeka | 
[ | 
ESAU JACOB 
| 
MGA EDOMITA 
bea Zilpa 
Raquel 
Bilha 
| | | | 
RUBEN LEVI ISACAR Dina BENJAMIN pi 
(1) (3) (9) 
SIMEON JUDA ZEBULON JOSE Pa pn 
(2) (4) (10) (11) 
m= - Ang mga numero sa ilalim ng mga anak na lalaki ni Jacob 
Ang linya na ay ayon sa kanilang kapanganakan 
| pinagmulan ni tumutukoy sa asawa o pangalawahing asawa 
| Jesu-Kristo | 
[EE MEET ei tumutukoy sa supling 


35 


king kawan at bakahan, saganang pilak at ginto, 
at isang napakalaking sambahayan na may daan- 
daang lingkod. (Gen 12:5, 16, 13:2, 6, 7; 17:23, 27; 
20:14: 24:35) Dahil dito ay itinuring siya ng mga 
hari ng Canaan bilang isang makapangyarihang 
“pinuno” at minabuti nilang makipagtipan sa kaniya 
para sa kapayapaan. (Gen 23:6, 14:13: 21:22, 23) 
Sa kabila nito, hindi kailanman pinahintulutan ni 
Abraham na panghinain ng materyalismo ang kani- 
yang pananampalataya kay Jehova at sa Kaniyang 
mga pangako o maging dahilan iyon upang siya'y 
maging palalo, mapagmataas, o sakim.--Gen 13:9, 
14:21-23. 

Ang unang paglitaw ng salitang “propeta” sa He- 
breong Kasulatan ay tumutukoy kay Abraham, ba- 
gaman ang iba tulad ni Enoc ay humula nang una 
sa kaniya. (Gen 20:7: Jud 14) Ang unang ipinakilala 
sa Kasulatan bilang isang “Hebreo” ay si Abraham. 
(Gen 14:13) Si Abraham, tulad nina Abel, Enoc, at 
Noe, ay isang taong may pananampalataya. (Heb 
11:4-9) Ngunit ang unang paglitaw ng pananali- 
tang “nanampalataya kay Jehova” ay tumutukoy 
kay Abraham.---Gen 15:6. 

Tunay nga, ang taong ito na may namumukod- 
tanging pananampalataya ay lumakad na kasama 
ng Diyos, tumanggap ng mga mensahe mula sa ka- 
niya sa pamamagitan ng mga pangitain at mga pa- 
naginip, at nagpatuloy sa kaniyang mga anghe- 
likong mensahero. (Gen 12:1-3, 7; 15:1-8, 12-21, 
18:1-15, 22:11, 12, 15-18) Alam na alam na niya ang 
pangalan ng Diyos bagaman noong panahong iyon 
ay hindi pa isinisiwalat ni Jehova ang buong kahu- 
lugan ng Kaniyang pangalan. (Exo 6:2, 3) Sa mara- 
ming pagkakataon, si Abraham ay nagtayo ng mga 
altar at naghandog ng mga hain sa pangalan ni Je- 
hova at sa ikapupuri at sa ikaluluwalhati ng kani- 
yang Diyos.---Gen 12:8, 13:4, 18; 21:33, 24:40, 48:15. 

Bilang patriyarkang ulo, hindi pinahintulutan ni 
Abraham sa kaniyang sambahayan ang anumang 
gawaing idolatroso o di-makadiyos kundi patuluyan 
niyang tinuruan ang lahat ng kaniyang mga anak at 
mga lingkod na “ingatan ang daan ni Jehova at isa- 
gawa ang katuwiran at kahatulan.” (Gen 18:19) Ang 
bawat lalaking kabilang sa sambahayan ni Abra- 
ham ay obligadong magpatuli sa ilalim ng kautusan 
ni Jehova. Ang Ehipsiyong aliping babae na si Ha- 
gar ay tumawag sa pangalan ni Jehova sa panala- 
ngin. At ang pinakamatandang lingkod ni Abra- 
ham, sa isang lubhang makabagbag-damdaming 
panalangin kay Jehova, ay nagpamalas ng kaniya 
mismong pananampalataya sa Diyos ni Abraham. 
Maging si Isaac, noong binata na siya, ay nagpatu- 
nay ng kaniyang pananampalataya at pagkamasu- 
nurin kay Jehova sa pamamagitan ng pagpapahin- 
tulot na talian siya sa kamay at paa at ilagay siya sa 


ABSALOM 


ibabaw ng altar bilang hain.---Gen 17:10-14, 23-27, 
16:13, 24:2-56. 

Katunayan ng Pag-iral. Binanggit ni Jesus at 
ng kaniyang mga alagad si Abraham ng mahigit sa 
70 ulit sa kanilang mga pag-uusap at mga isinulat. 
Sa kaniyang ilustrasyon tungkol sa taong mayaman 
at kay Lazaro, tinukoy ni Jesus si Abraham sa ma- 
kasagisag na diwa. (Luc 16:19-31) Nang ipaghambog 
ng kaniyang mga kalaban na sila ay mga supling ni 
Abraham, kaagad na itinawag-pansin ni Jesus ang 
kanilang pagpapaimbabaw, sa pagsasabing: “Kung 
kayo ay mga anak ni Abraham, gawin ninyo ang 
mga gawa ni Abraham.” (Ju 8:31-58, Mat 3:9, 10) 
Oo, gaya ng sinabi ng apostol na si Pablo, hindi ang 
pinagmulan sa laman ang mahalaga, kundi, sa ha- 
lip, ang pananampalatayang tulad ng kay Abraham 
ang kailangan upang ang isa ay maipahayag na ma- 
tuwid. (Ro 9:6-8, 4:1-12) Tinukoy rin ni Pablo na ang 
tunay na binhi ni Abraham ay si Kristo, kasama ni- 
yaong mga kay Kristo bilang “mga tagapagmana 
ayon sa isang pangako.” (Gal 3:16, 29) Binanggit din 
niya ang tungkol sa kabaitan at pagkamapagpatu- 
loy ni Abraham sa mga estranghero, at sa ka- 
niyang mahabang talaan ng namumukod-tanging 
mga saksi ni Jehova sa Hebreo kabanata 11, hindi 
kinaligtaan ni Pablo si Abraham. Si Pablo ang nag- 
sabi na ang dalawang babae sa buhay ni Abraham, 
sina Sara at Hagar, ay mga tauhan sa isang maka- 
sagisag na drama na may kaugnayan sa dalawang 
tipan ni Jehova. (Gal 4:22-31: Heb 11:8) Idinagdag 
pa ng manunulat ng Bibliya na si Santiago na sinu- 
hayan ni Abraham ang kaniyang pananampalataya 
ng matuwid na mga gawa at dahil dito ay nakilala 
siya bilang “kaibigan ni Jehova. ”---San 2:21-23. 

Pinatunayan din ng mga tuklas sa arkeolohi- 
ya ang mga bagay na inilahad sa kasaysayan ni 
Abraham sa Bibliya: Ang heograpikong lokasyon ng 
maraming lugar at ang mga kaugalian noong pa- 
nahong iyon, gaya ng pagbili ng parang mula sa 
mga Hiteo, ng pagpili kay Eliezer bilang tagapag- 
mana, at ng pakikitungo kay Hagar. 


ABRAM. 


ABRONA. Isa sa mga lugar na pinagkampuhan 
ng mga Israelita noong naglalakbay sila sa ilang 
mula sa Ehipto. Nakatala ito sa Kasulatan sa pagitan 
ng Jotbata at Ezion-geber at ipinapalagay na ito ang 
oasis ng ‘Ain Defiyeh (En 'Avrona), na 14.5 km 
(9 na mi) sa HHS ng Ezion-geber.--Bil 33:34, 35. 


ABSALOM [Ang Ama [samakatuwid nga, ang 
Diyos] ay Kapayapaan]. Ang ikatlo sa anim na lala- 
king ipinanganak kay David sa Hebron. Ang kani- 
yang ina ay si Maaca na anak ni Talmai na hari ng 
Gesur. (2Sa 3:3-5) Si Absalom ay nagkaanak ng tat- 
long lalaki at isang babae. (2Sa 14:27) Maliwanag 


Tingnan ang ABRAHAM. 


ABSALOM 


na tinatawag siyang Abisalom sa 1 Hari 15:2, 10. 
--Tingnan ang 2Cr 11:20, 21. 

Talagang lahi ng magaganda ang pamilya ni Ab- 
salom. Pinuri siya sa buong bansa dahil sa kaniyang 
namumukod-tanging kagandahang-lalaki. Ang ka- 
niyang malagong buhok, na tiyak na lalo pang pina- 
bigat ng paggamit ng langis o mga ungguento, ay 
tumitimbang nang mga 200 siklo (2.3 kg: 5 Ib) 
tuwing gugupitin ito taun-taon. Maganda rin ang 
kaniyang kapatid na babae na si Tamar, at ang 
kaniyang anak na babae, na ipinangalan sa tiya 
nito, ay “pagkaganda-ganda ng anyo.” (2Sa 14:25- 
27; 13:1) Ngunit sa halip na maging kapaki-pakina- 
bang, ang kagandahang-lalaking ito ay naging da- 
hilan ng ilang pangit na pangyayari na nagdulot ng 
matinding pighati sa ama ni Absalom, si David, ga- 
yundin sa iba pa, at lumikha ng malaking kagulu- 
han sa bansa. 

Pagpaslang kay Amnon. Dahil sa kaganda- 
han ng kapatid na babae ni Absalom na si Tamar, 
nahumaling dito ang kaniyang nakatatandang kapa- 
tid sa ama na si Amnon. Habang nagkukunwaring 
may sakit, nagpakana si Amnon na paparoonin si 
Tamar sa kaniyang kuwarto upang ipagluto siya 
nito, at pagkatapos ay puwersahan niya itong hina- 
lay. Ang erotikong pag-ibig ni Amnon ay napalitan 
ng mapanghamak na pagkapoot at iniutos niyang 
itaboy si Tamar sa labas. Hinapak naman ni Tamar 
ang kaniyang mahabang damit na guhit-guhit na 
pagkakakilanlan sa kaniya bilang isang anak na da- 
laga ng hari at naglagay siya ng abo sa kaniyang 
ulo. Nang makasalubong niya si Absalom, agad ni- 
tong nahalata kung ano ang nangyari at kaagad ni- 
tong pinaghinalaan si Amnon, anupat nagpapahi- 
watig na dati na nitong alam na pinagnanasahan 
ni Amnon si Tamar. Gayunman, tinagubilinan ni 
Absalom ang kaniyang kapatid na babae na huwag 
magharap ng anumang akusasyon at dinala niya ito 
sa kaniyang tahanan upang doon manirahan.---2Sa 
18:1-20. 

Ayon kay John Kitto, ang pag-aasikaso ni Absa- 
lom kay Tamar, sa halip na ng ama nito, ay kasuwa- 
to ng kaugalian sa Silangan, kung saan, sa isang 
pamilyang poligamo, ang mga anak na iisa ang ina 
ang mas mahigpit na nabubuklod sa isa't isa at ang 
mga anak na babae ay "napapasailalim ng panta- 
nging pangangalaga at proteksiyon ng kanilang ka- 
patid na lalaki, na higit na inaasahan kaysa sa mis- 
mong ama pagdating sa mga bagay na nakaaapekto 
sa kanilang kaligtasan at karangalan.” (Daily Bible 
Illustrations, Samuel, Saul, and David, 1857, p. 384) 
Bago pa nito, inako nina Levi at Simeon, dalawa sa 
mga tunay na kapatid ni Dina, ang paghihiganti da- 
hil sa pagdungis sa karangalan ng kanilang kapatid 
na babae.---Gen 34:25. 


36 


Nang mabalitaan ni David ang ginawang panghi- 
hiya sa kaniyang anak na babae, galit na galit siya 
ngunit hindi siya gumawa ng anumang hudisyal na 
pagkilos laban sa nagkasala, marahil ay sa dahilang 
walang iniharap na tuwiran o pormal na akusasyon 
na sinusuportahan ng katibayan o mga saksi. (Deu 
19:15) Maaaring pinili ni Absalom na huwag gawing 
isyu ang paglabag ni Amnon sa kautusang Levitiko 
(Lev 18:9: 20:17) upang maiwasan ang masamang 
publisidad para sa kaniyang pamilya at pangalan. 
Gayunpaman, nagkimkim siya ng mapamaslang na 
pagkapoot kay Amnon at nagpigil ng kaniyang sari- 
li) anupat naghintay siya ng angkop na panahon 
para makapaghiganti ayon sa sarili niyang paraan. 
(Ihambing ang Kaw 26:24-26, Lev 19:17.) Magmula 
noon, ang kaniyang buhay ay naging isang larawan 
ng kataksilan, na tinatalakay sa kalakhang bahagi 
ng anim na kabanata ng Ikalawang Samuel.---2Sa 
13:21, 22. 

Pagkalipas ng dalawang taon, dumating ang pa- 
nahon ng paggugupit sa mga tupa na isang masa- 
yang okasyon. At naghanda si Absalom ng isang pi- 
ging sa Baal-hazor na mga 22 km (14 na mi) sa 
HHS ng Jerusalem, anupat inanyayahan niya ang 
mga anak ng hari at si David mismo. Nang tumang- 
ging dumalo ang kaniyang ama, pinilit ito ni Absa- 
lom na padaluhin na lamang si Amnon na panga- 
nay ni David. (Kaw 10:18) Sa piging, nang si Amnon 
ay 'sumaya dahil sa alak, inutusan ni Absalom ang 
kaniyang mga lingkod na patayin ito. Ang iba pang 
mga anak ni David ay bumalik sa Jerusalem, at si 
Absalom ay yumaon sa pagkatapon sa piling ng ka- 
niyang Siryanong lolo sa kaharian ng Gesur sa da- 
kong S ng Dagat ng Galilea. (2Sa 13:23-38) Ang “ta- 
bak” na inihula ng propetang si Natan ay pumasok 
na ngayon sa “sambahayan” ni David at nanati- 
li roon habang nabubuhay siya.---2Sa 12:10. 

Naisauli sa Pagsang-ayon. Nang mapawi ng 
paglipas ng tatlong taon ang kirot ng pagkamatay 
ng kaniyang panganay, nakadama si David ng pa- 
nanabik sa kaniyang anak na si Absalom. Palibha- 
sa'y nabasa ni Joab ang iniisip ng kaniyang tiyong 
hari, gumawa siya ng paraan upang maigawad ni 
David kay Absalom ang isang kundisyonal na kapa- 
tawaran na magpapahintulot kay Absalom na bu- 
malik ngunit mananatili itong walang karapatang 
humarap sa korte ng kaniyang ama. (2Sa 13:39, 
14:1-24) Dalawang taong tiniis ni Absalom ang ga- 
yong kalagayan at pagkatapos ay sinimulan niyang 
maniobrahin ang mga bagay-bagay upang lubusan 
siyang mapatawad. Nang si Joab, bilang isang opi- 
syal ng korte ng hari, ay tumangging dumalaw sa 
kaniya, ipinasunog ni Absalom ang bukid ng seba- 
da ni Joab upang tumugon ito kaagad sa kaniya. 
Pagdating ng galit na si Joab, sinabi ni Absalom na 


37 


nais niyang malaman ang huling pasiya ng hari at 
sinabi pa, “Kung may anumang kamalian sa akin ay 
patayin nga niya ako.” Inihatid ni Joab ang mensa- 
he at tinanggap naman ni David ang kaniyang anak. 
Nang magkita sila, sumubsob sa lupa si Absalom bi- 
lang tanda ng ganap na pagpapasakop, at hinalikan 
siya ng hari na nagpapahiwatig na lubos na siyang 
pinatatawad nito.---2Sa 14:28-33. 

Mga Gawang Pagtataksil. Gayunman, lumi- 
litaw na ang anumang likas na pagmamahal ni Ab- 
salom sa kaniyang amang si David ay naglaho na 
sa kanilang limang-tadng pagkakahiwalay. Dahil sa 
tatlong-tadng pakikisama niya sa mga paganong 
maharlika, maaaring tinubuan siya ng ambisyon na 
nakasira sa kaniya. Malamang na inisip ni Absalom 
na nakatalaga siyang lumuklok sa trono sapagkat 
mga maharlika ang pinagmulan niya sa magkabi- 
lang panig ng pamilya. Yamang si Kileab (Daniel), 
na ikalawa sa linya ng mga anak ni David, ay hindi 
binabanggit matapos iulat ang kapanganakan nito, 
posible ring namatay na ito, sa gayon ay si Absalom 
noon ang pinakamatandang nabubuhay na anak ni 
David. (2Sa 3:3, 1Cr 3:1) Gayunpaman, ang panga- 
ko ng Diyos kay David hinggil sa isang panghinaha- 
rap na “binhi” na magmamana ng trono ay ibini- 
gay pagkatapos ng kapanganakan ni Absalom, kung 
kaya dapat sana ay alam niya na hindi siya ang pi- 
nili ni Jehova para sa pagkahari. (2Sa 7:12) Anuman 
ang naging kalagayan, nang maisauli na sa mahar- 
likang katayuan, pinasimulan ni Absalom ang isang 
pailalim na pamumulitika. Buong-kahusayan siyang 
nagkunwari na lubha siyang nababahala sa kapaka- 
nan ng bayan at ipinakita niyang siya'y kampeon ng 
masa. May-katusuhan niyang ipinahiwatig sa ba- 
yan, lalo na sa mga hindi kabilang sa tribo ni Juda, 
na ang korte ng hari ay walang interes sa kani- 
lang mga suliranin at lubhang nangangailangan 
ng isang mapagmahal na taong tulad ni Absalom. 
--2Sa 15:1-6. 

Hindi matiyak ang kahulugan ng pariralang “sa 
pagwawakas ng apatnapung taon” na matatagpuan 
sa 2 Samuel 15:7, at sa Griegong Septuagint (edi- 
syon ni Lagarde), Syriac na Peshitta, at Latin na Vul- 
gate ay isinasalin ito bilang “apat na taon.” Ngunit 
malayong mangyari na maghihintay si Absalom ng 
kabuuang anim na taon upang tuparin ang isang 
panata, kung ang “apat na taon” ay sisimulang bila- 
ngin mula sa panahon ng kaniyang ganap na pagka- 
kabalik. (2Sa 14:28) Yamang ang tatlong-taong tag- 
gutom, isang digmaan laban sa mga Filisteo, at ang 
pagtatangka ni Adonias na agawin ang trono ay pa- 
wang naganap noong panahon ng paghahari ni Da- 
vid ngunit pagkaraan ng mga pangyayaring kaba- 
banggit lamang, maliwanag na ang pasimula ng 
“apatnapung taon” para sa manunulat ay nag-umpi- 


ABSALOM 


sa matagal na bago pa nagsimula ang 40-taóng pag- 
hahari ni David, at marahil ay nangangahulugang 
40 taon mula nang una siyang pahiran ni Samuel. 
Kaya posible na si Absalom ay isang ‘kabataan’ pa 
sa puntong iyon (2Sa 18:5), yamang ipinanganak 
siya sa pagitan ng 1077 at 1070 B.C.E. 

Palibhasa'y alam ni Absalom na marami na 
siyang tagasunod sa buong kaharian, humingi siya 
ng pahintulot sa kaniyang ama, sa pamamagitan ng 
isang pagdadahilan, na makaparoon sa Hebron, ang 
orihinal na kabisera ng Juda. Mula roon ay mabilis 
niyang inorganisa ang isang malawakang sabuwa- 
tan upang agawin ang trono, at ikinalat niya sa bu- 
ong bansa ang maraming tiktik upang iproklama 
ang kaniyang pagkahari. Pagkatapos na hilingin ang 
pagpapala ng Diyos sa kaniyang pamamahala sa pa- 
mamagitan ng paghahandog ng mga hain, nakuha 
niya ang suporta ng lubhang iginagalang na tagapa- 
yo ng kaniyang ama, si Ahitopel. Dahil dito, mara- 
mi ang lumipat sa panig ni Absalom.---2Sa 15:7-12. 

Palibhasa'y nakaharap si David sa isang malaking 
krisis at sa posibilidad ng isang malakihang pagsa- 
lakay, ipinasiya niya na lisanin ang palasyo kasama 
ang kaniyang buong sambahayan, bagaman nasa 
kaniya ang matapat na suporta ng isang malaking 
kalipunan ng tapat na mga lalaki, kabilang na ang 
mga pangunahing saserdoteng sina Abiatar at Za- 
dok. Pinabalik niya sa Jerusalem ang dalawang ito 
upang magsilbing mga impormante. Samantalang 
umaahon siya sa Bundok ng mga Olibo, nakatapak, 
may takip sa ulo, at tumatangis, sinalubong siya ni 
Husai, ang “kaibigan” ng hari, na isinugo rin niya sa 
Jerusalem upang biguin ang payo ni Ahitopel. (2Sa 
15:13-37) Bagaman nililigalig ng mga oportunista, 
ang isa ay naghahangad ng pabor, ang isa naman 
ay lipos ng espiritu ng pagkakampi-kampi at nagbu- 
bugso ng kinimkim na pagkapoot, kitang-kita ang 
kaibahan ni David kay Absalom dahil sa kaniyang 
mahinahong pagpapasakop at pagtangging guman- 
ti ng masama para sa masama. Tinutulan ni David 
ang pakiusap ng kaniyang pamangking si Abisai na 
pahintulutan siyang tumawid at 'tagpasin ang ulo" 
ng nambabato at nanunumpang si Simei anupat na- 
ngatuwiran siya: “Narito, ang aking sariling anak, na 
lumabas mula sa aking sariling mga panloob na ba- 
hagi, ay naghahanap sa aking kaluluwa, at gaano 
pa kaya ngayon ang isang Benjaminita! Pabayaan 
ninyo siya upang siya ay makasumpa, sapagkat ga- 
yon ang sinabi ni Jehova sa kaniya! Marahil ay ititi- 
ngin ni Jehova ang kaniyang mata, at isasauli nga 
sa akin ni Jehova ang kabutihan sa halip na ang ka- 
niyang sumpa sa araw na ito. ”---2Sa 16:1-14. 

Nang masakop ni Absalom ang Jerusalem at ang 
palasyo, tinanggap niya ang pakunwaring paglipat 
ni Husai sa kaniyang panig pagkatapos na banggitin 


ABUBILYA 


muna nang may panunuya na si Husai ay tapat na 
“kaibigan” ni David. Pagkatapos, bilang pagsunod sa 
payo ni Ahitopel, hayagang sinipingan ni Absalom 
ang mga babae ng kaniyang ama bilang katunayan 
ng lubusang paghiwalay niya kay David at ng kani- 
yang di-matitinag na kapasiyahan na angkinin ang 
trono. (2Sa 16:15-23) Sa ganitong paraan ay natu- 
pad ang huling bahagi ng kinasihang hula ni Natan. 
--2Sa 12:11. 

Hinimok naman ngayon ni Ahitopel si Absalom 
na bigyan siya ng awtoridad na pangunahan ang 
isang hukbo laban kay David sa mismong gabing 
iyon upang magapi na si David bago makapag-orga- 
nisa ang mga hukbo nito. Bagaman nagustuhan ni 
Absalom ang payo, naisip pa rin niya na mabuting 
marinig niya ang opinyon ni Husai. Yamang batid ni 
Husai na kailangan ni David ng panahon, nagbigay 
siya ng isang matingkad na paglalarawan na ibina- 
gay niya sa kawalan ni Absalom ng tunay na lakas 
ng loob (na hanggang sa panahong iyon ay mas ki- 
nakitaan ng pagmamataas at katusuhan kaysa ng 
kagitingan ng isang tunay na lalaki), at na makaaa- 
kit dito dahil sa kaniyang kapalaluan. Inirekomenda 
ni Husai na magtipon muna sila ng isang napakala- 
king hukbo na pangungunahan mismo ni Absalom. 
Sa patnubay ni Jehova, tinanggap ang payo ni Hu- 
sai. Maliwanag na dahil nababatid ni Ahitopel na 
mabibigo ang paghihimagsik ni Absalom, siya ay 
nagpatiwakal.---2Sa 17:1-14, 23. 

Bilang pag-iingat, si Husai ay nagpadala ng men- 
sahe kay David hinggil sa payo ni Ahitopel, at sa ka- 
bila ng mga pagsisikap ni Absalom na mahuli ang 
lihim na mga sugo, natanggap ni David ang babala 
at tumawid siya sa Jordan at umahon sa mga burol 
ng Gilead patungong Mahanaim (na dating kinaro- 
roonan ng kabisera ni Is-boset). Doon ay tinanggap 
siya nang may pagkabukas-palad at kabaitan. Bi- 
lang paghahanda sa labanan, inorganisa ni David 
sa tatlong pangkat ang kaniyang lumalaking huk- 
bo sa ilalim nina Joab, Abisai, at Ittai na Giteo. 
Nang himukin siyang manatili sa lunsod, sapag- 
kat mas makabubuti kung naroroon siya, si David 
ay sumang-ayon at muling nagpakita ng kahanga- 
hangang kawalan ng hinanakit kay Absalom nang 
hayagan niyang hilingin sa kaniyang tatlong kapi- 
tan na “pakitunguhan nang banayad alang-alang sa 
akin ang kabataang si Absalom. '---2Sa 17: 15-1815. 

Huling Pakikipagbaka at Kamatayan. Ang 
bagong-tatag na hukbo ni Absalom ay dumanas ng 
matinding pagkatalo sa kamay ng makaranasang 
mga mandirigma ni David. Umabot ang pagbabaka 
hanggang sa kagubatan ng Efraim. Habang tuma- 
takas si Absalom sakay ng kaniyang mula, dumaan 
siya sa ilalim ng mabababang sanga ng isang mala- 
king punungkahoy at lumilitaw na nasabit ang ulo 


38 


niya sa sugpungan ng isang sanga anupat naiwan 
siyang nakabitin. Ang lalaking nag-ulat kay Joab na 
nakita niya ito ay nagsabing hindi niya susuwayin 
ang kahilingan ni David sa pamamagitan ng pagpa- 
tay kay Absalom bayaran man siya ng “isang libong 
pirasong pilak [kung siklo, mga S2,200],” ngunit si 
Joab ay hindi nagpigil at itinarak niya sa puso ni 
Absalom ang tatlong tagdan, pagkatapos ay sam- 
pung tauhan niya ang nakisama sa pagpatay kay 
Absalom. Nang magkagayon ay itinapon nila ang 
bangkay ni Absalom sa isang hukay at tinabunan 
nila ito ng isang bunton ng mga bato yamang hindi 
siya karapat-dapat ilibing.--2Sa 18:6-17: ihambing 
ang Jos 7:26: 8:29. 

Nang makarating ang mga mensahero kay David 
sa Mahanaim, ang una niyang ikinabahala ay ang 
kaniyang anak. Nang malaman niyang patay na si 
Absalom, nagpalakad-lakad siya sa silid-bubungan 
habang umiiyak: “Anak kong Absalom, anak ko, 
anak kong Absalom! O kung ako na sana ang nama- 
tay, ako nga, sa halip na ikaw, Absalom na anak ko, 
anak ko!” (2Sa 18:24-33) Tanging ang prangkang 
pananalita at pangangatuwiran ni Joab ang pumawi 
sa matinding pighati ni David na idinulot ng kalu- 
nus-lunos na landasin at wakas ng makisig at maa- 
bilidad na kabataang ito, na inakay ng kaniyang 
masidhing ambisyon upang makipaglaban sa pina- 
hiran ng Diyos, na humantong naman sa kani- 
ya mismong kapahamakan.---2Sa 19:1-8, ihambing 
ang Kaw 24:21, 22. 

Ang Awit 3 ay isinulat ni David noong panahon 
ng paghihimagsik ni Absalom, ayon sa superskrip- 
siyon ng awit na iyon. 

Ang Bantayog ni Absalom. Isang haligi ang 
itinindig ni Absalom sa “Mababang Kapatagan ng 
Hari,” na tinatawag ding “Mababang Kapatagan ng 
Save,” malapit sa Jerusalem. (2Sa 18:18, Gen 14:17) 
Itinindig niya iyon sa dahilang wala siyang anak na 
lalaki na mag-iingat na buhay sa kaniyang panga- 
lan pagkamatay niya. Kaya lumilitaw na ang kani- 
yang tatlong anak na lalaki na binanggit sa 2 Sam- 
uel 14:27 ay mga bata pa nang mamatay. Hindi 
inilibing si Absalom sa kinaroroonan ng kaniyang 
bantayog kundi iniwan na lamang siya sa isang hu- 
kay sa kagubatan ng Efraim.--2Sa 18:6, 17. 

Isang haliging inukit sa bato sa Libis ng Kidron 
ang tinatawag na Libingan ni Absalom, ngunit ipi- 
nakikita ng arkitektura nito na mula ito sa yugtong 
Griego-Romano, marahil ay noong panahon ni He- 
rodes. Kaya walang saligan upang iugnay ito sa pa- 
ngalan ni Absalom. 


ABUBILYA [sa Heb., du-khiphath: sa Ingles, 
hoopoe]. Ang abubilya (Upupa epops), na halos ka- 
sinlaki ng isang balingkinitang kalapati, ay isang 


39 


ibon na medyo kulay mapusyaw na kayumangging 
manilaw-nilaw at may salit-salit na malalapad na 
guhit na puti at itim sa mga pakpak at likuran nito. 
Ang pinakaprominenteng katangian nito ay ang ka- 
niyang palong na mga balahibo, na sa bawat dulo 
ay may puting panggilid at itim na dulo. Ang pa- 
long ay nag-uumpisa sa puno ng mahaba, payat at 
pakurbang tuka at umaabot hanggang sa likod ng 
ulo ng ibon. Bagaman ang abubilya ay makulay at 
kaakit-akit, kapansin-pansing marumi ang tirahan 
at mga ugali nito. Para makakuha ng makakain ni- 
tong mga insekto, ipinangkakalkal nito ang kani- 
yang matulis na tuka hindi lamang sa lupa kundi 
pati sa mga tumpok ng dumi at iba pang basura. 
Umaalingasaw ang pugad nito dahil sa mga liki- 
dong lumalabas sa mga glandula ng langis ng ibon, 
at bumabaho rin ang pugad dahil hindi nililinis ng 
ibong ito ang kaniyang mga dumi roon. Kaya, baga- 
man ang abubilya ay hindi isang ibong maninila ni 
kumakain man ng bangkay, kasama ito sa mga 
ibong nakatala sa Kautusang Mosaiko bilang maru- 
mi anupat hindi dapat kainin.--Lev 11:13, 19, Deu 
14:12, 18. 

Ang abubilya ay matatagpuan sa buong Asia at 
Aprika at sa ilang bahagi ng Europa. Nandarayuhan 
ito sa Palestina sa pasimula ng Marso at nananati- 
li roon bago magsimula ang taglamig, saka nagla- 
lakbay patimog sa Ehipto at sa iba pang bahagi ng 
hilagang Aprika. 

Hindi na sinusunod ng makabagong mga salin 
ang pag-uugnay ng ibong ito sa “lapwing,” gaya 
ng ginawa sa King James Version (Lev 11:19, Deu 
14:18). Kinikilala ng mga tagapagsalin ng Griegong 


Ang abubilya, marikit na ibong may 
maruruming ugali 


ABULOY 


Septuagint at ng Latin na Vulgate na ito ay ang 
“abubilya” (epops, LXX; upupa, Vg), at ang pag- 
kakakilanlang ito'y pinatutunayan ng mga panga- 
lan ng abubilya sa Syriac at sa Arabe (sa Syriac, 
qaqupha, sa Arabe, hudhudu). 

Naniniwala ang ilan na ang pangalang Hebreo 
para sa abubilya (du-khi:phath') ay kumakatawan sa 
kakaiba at malakalapating huni ng ibong ito, gaya 
rin ng pangalan nito sa ibang mga wikang nabang- 
git. Ipinapalagay naman ng iba na ang pangalan 
nito ay halaw sa pandiwang Hebreo na nanganga- 
hulugang “dikdikin” (ihambing ang Bil 11:8), anupat 
tinutukoy nila ang ugali ng abubilya na pangangal- 
kal ng makakain sa lupa. 


ABULOY. Kaloob, salapi, o tulong na ibinibi- 
gay ng isa o higit pang mga tao sa iba. Ang He- 
breong teru:mah' ay nangangahulugang “abuloy, 
sagradong bahagi.” (Exo 25:2, tlb sa Rbi8, 29:27, tlb 
sa Rbi8) Nagmula ito sa pandiwang rum, na literal 
na nangangahulugang “maging mataas, maitaas, 
itaas” (Job 22:12, 1Sa 2:1, Gen 14:22) at, kapag 
nasa anyong causative, ay maaaring mangahulu- 
gang “pangyarihing itaas [bilang isang abuloy],” sa- 
makatuwid nga, “iabuloy.'--Lev 22:15. 

Ang isang abuloy ay hindi laging may kasangkot 
na pagbibigay ng materyal na tulong. Nagpasala- 
mat si Pablo sa Diyos dahil sa mga iniabuloy ng mga 
Kristiyanong taga-Filipos sa mabuting balita. Bukod 
sa kanilang personal na pakikibahagi sa pagpapala- 
ganap ng mabuting balita, nagbigay rin sila ng ma- 
teryal na tulong kay Pablo at malamang na pati sa 
iba pa, sa gayo'y matapat din nilang sinuportahan 
ang pangangaral ng mabuting balita sa pinansiyal 
na paraan.---Fil 1:3-5, 4:16-18. 

Ang mga Israelita ay nagkapribilehiyong mag- 
abuloy para sa pagtatayo at pagha- 
handa ng mga istraktura para sa tu- 
nay na pagsamba. Nag-abuloy sila 
ng mga materyales para sa taber- 
nakulo at sa mga kagamitan nito 
(Exo 25:1-9, 35:4-9), isang “kusang- 
loob na handog kay Jehova” na ki- 
nailangang pahintuin sapagkat ang 
mga bagay na ibinigay ay “sapat na 
para sa lahat ng gawaing isasaga- 
wa, at labis-labis pa.” (Exo 35:20-29, 
36:3-7) Kasama sa mga abuloy ni 
Haring David para sa pagtatayo ng 
templo ang kaniyang “pantanging 
pag-aari” na ginto at pilak, na nag- 
kakahalaga ng mahigit sa $1,202,- 
000,000. Ang mga prinsipe at ang 
mga pinuno naman ng bayan ay 
masayang nag-abuloy ng mahigit 


ABULOY 


sa 51,993,000,000 na halaga ng ginto at pilak, bukod 
pa sa tanso, bakal, at mga bato.---1Cr 29:1-9. 

Sa ilalim ng Kautusan, may mga abuloy na hini- 
hiling sa mga Israelita. Nang kunan sila ni Moises ng 
sensus, bawat lalaki na 20 tadng gulang at pataas ay 
inutusang magbigay ng pantubos para sa kaniyang 
kaluluwa, “kalahating siklo [malamang $1.10] ayon 
sa siklo ng dakong banal.” Iyon ang “abuloy kay Je- 
hova,” upang magbayad-sala para sa kanilang mga 
kaluluwa, at “para sa paglilingkod sa tolda ng kapi- 
sanan.” (Exo 30:11-16) Ayon sa Judiong istoryador 
na si Josephus (The Jewish War, VII, 218 [vi, 6]), 
nang maglaon, ang “sagradong buwis” na ito ay 
binabayaran taun-taon.--2Cr 24:6-10: Mat 17:24, 
tingnan ang PAGBUBUWIS. 

Bilang panustos ng mga Levita na makasaserdo- 
teng tribo, isinaayos ng Diyos na iabuloy ng mga Is- 
raelita ang mga “ikasampung bahagi” ng bunga ng 
lupain. Iniabuloy naman ng mga Levita ang ikasam- 
pung bahagi ng mga ito para sa mataas na saserdo- 
te, upang tustusan siya at ang kaniyang pamilya. 
(Bil 18:26-28, tingnan ang IKAPU.) Ibinigay ni Jeho- 
va kay Aaron na mataas na saserdote ang pag- 
iingat sa mga abuloy ng mga Israelita para sa Diyos, 
at pinahintulutan niya si Aaron at ang mga anak 
nito na makibahagi sa mga handog ng mga Israeli- 
ta at sa langis, alak, mga butil, at mga unang hinog 
na bunga na ibinibigay ng bayan kay Jehova, anu- 
pat pinagkalooban din niya sila ng mga takdang ba- 
hagi sa mga haing hayop. Isang buwis mula sa mga 
samsam sa digmaan ang ibinibigay sa mataas na 
saserdote bilang “abuloy kay Jehova,” at isang tak- 
dang bahagi rin ng mga samsam ang napupunta sa 
mga Levita.--Bil 31:1, 2, 28-30. 

Iba't ibang mga handog at mga hain ang ibini- 
bigay ng mga Israelita para kay Jehova, ang ilan 
sa mga ito ay espesipikong hinihiling ng Kautusan. 
Gayunman, ang iba sa mga ito ay kusang-loob, 
gaya ng mga handog na pasasalamat at mga pana- 
tang handog.--Lev 7:15, 16: tingnan ang HANDOG, 
MGA. 

Noong mga araw ni Haring Jehoas, isang kahon 
ang inilagay sa may pintuang-daan ng bahay ni Je- 
hova upang paglagakan ng mga abuloy para sa ma- 
lawakang gawaing pagkukumpuni sa templo. Pag- 
katapos nito, ang mga prinsipe at ang bayan ay 
nagsaya na dalhin doon ang “sagradong buwis,” na 
ginamit nila sa pagpapatibay sa bahay ng Diyos at 
sa paggawa sa mga kagamitan ng templo.---2Cr 
24:4-14. 

Mayroon ding mga di-Israelita na nag-abuloy sa 
tunay na pagsamba. Nang lisanin ni Ezra at ng mga 
Judiong nalabi ang Babilonya upang magtungo sa 
Jerusalem noong 468 B.C.E., dala nila ang mga pi- 
lak, ginto, at mga kagamitan na iniabuloy ni Ha- 


40 


ring Artajerjes ng Persia, ng kaniyang mga tagapa- 
yo, ng kaniyang mga prinsipe, at ng mga Israelitang 
nasa Babilonya para sa bahay ng Diyos. Noong pa- 
nahon ng paglalakbay, ang mahahalagang bagay na 
ito ay ipinagkatiwala sa pag-iingat ng piniling mga 
lalaki.---Ezr 7:12-20, 8:24-30. 

Sa pagsasagawa ng kanilang ministeryo, si Jesu- 
Kristo at ang kaniyang mga apostol ay tumanggap 
ng iniabuloy na materyal na tulong. (Luc 8:1-3) Ang 
mga Kristiyano sa Macedonia at Acaya ay panta- 
nging nagpakita ng kasabikang tumulong sa kani- 
lang nagdarahop na mga kapatid, anupat “nalugod 
na ibahagi ang kanilang mga pag-aari sa pamama- 
gitan ng pag-aabuloy sa mga dukha ng mga banal 
sa Jerusalem,” at maliwanag na ito'y sa pamamagi- 
tan ng abuloy na salapi.--Ro 15:26: tingnan ang 
PAGLIKOM. 

Sa Roma 15:26 at 2 Corinto 9:13, ang salitang 
Griego para sa “abuloy” (koi:no-ni'a) ay maaaring 
unawain bilang literal na nangangahulugang “pag- 
babahagi.” Ang salitang Griegong ito ay ginamit din 
sa Hebreo 13:16: “Huwag ninyong kalilimutan ang 
paggawa ng mabuti at ang pagbabahagi ng mga ba- 
gay-bagay sa iba, sapagkat sa gayong mga hain ay 
lubos na nalulugod ang Diyos.” 

Lumilitaw na maraming mga Judio at mga prose- 
lita, na dumayo at naging mga Kristiyano noong pa- 
nahon ng Pentecostes, 33 C.E., ang nanatili nang 
ilang panahon sa Jerusalem upang matuto nang hi- 
git tungkol sa pananampalataya. Upang walang si- 
numan ang dumanas ng kakapusan, kusang-loob 
nilang iniabuloy ang kanilang mga pag-aari, “taglay 
nila ang lahat ng bagay para sa lahat.” (Gaw 4:32- 
37; ihambing ang Gaw 5:1-4.) Pagkaraan nito, ang 
kongregasyon sa Jerusalem ay gumawa ng araw- 
araw na pamamahagi ng pagkain sa nagdarahop na 
mga babaing balo. (Gaw 6:1-3) Nagbigay si Pablo ng 
mga tagubilin hinggil sa paggamit ng iniabuloy na 
pondo para sa pangangalaga sa mga babaing balo 
na talagang karapat-dapat tulungan.--1ITi 5:9, 10; 
tingnan ang TULONG. 

Sa sinaunang kongregasyong Kristiyano, hindi sa- 
pilitan ang pagbibigay ng abuloy. May kinalaman 
dito, sumulat si Pablo: “Gawin ng bawat isa ang 
ayon sa ipinasiya niya sa kaniyang puso, hindi ma- 
bigat sa loob o sa ilalim ng pamimilit, sapagkat ini- 
ibig ng Diyos ang masayang nagbibigay.”---2Co 9:7. 

Hindi masusukat sa laki ng abuloy ang pagkabu- 
kas-palad ng nagbibigay. Minsan ay pinagmasdan 
ni Jesu-Kristo ang mga taong naghuhulog ng salapi 
sa mga kabang-yaman ng templo. Ang mga maya- 
yaman ay naghulog ng maraming barya, ngunit si 
Jesus ay humanga sa buong-pusong pagkabukas- 
palad ng isang nagdarahop na babaing balo na nag- 
hulog lamang ng dalawang maliit na barya na na- 


41 


pakaliit ng halaga, anupat sinabi niya: “Ang babaing 
balo na ito, bagaman dukha, ay naghulog ng higit 
kaysa sa kanilang lahat. Sapagkat ang lahat ng mga 
ito ay naghulog ng mga kaloob mula sa kanilang la- 
bis, ngunit ang babaing ito mula sa kaniyang kaka- 
pusan ay naghulog ng lahat ng kabuhayang taglay 
niya.” (Luc 21:1-4, Mar 12:41-44) Hinggil sa pag- 
aabuloy upang tumulong sa mga dukhang kapana- 
nampalataya, ganito ang sinabi ni Pablo: “Kung ang 
pagiging handa ay naroroon muna, ito ay lalo nang 
kaayaaya ayon sa taglay ng isang tao, hindi ayon sa 
hindi taglay ng isang tao.”---2Co 8:12. 

Bagaman walang sinumang makapagpapayaman 
kay Jehova, na nagmamay-ari ng lahat ng bagay 
(1Cr 29:14-17), ang pag-aabuloy ay isang pribilehi- 
yo upang maipakita ng mananamba ang kaniyang 
pag-ibig kay Jehova. Kapag ang mga abuloy ay ibi- 
nibigay, hindi upang magpasikat o udyok ng sakim 
na mga motibo, kundi taglay ang tamang saloobin 
at upang itaguyod ang tunay na pagsamba, ang 
mga ito ay nagdudulot ng kaligayahan at ng pagpa- 
pala ng Diyos. (Gaw 20:35, Mat 6:1-4, Kaw 3:9, 10) 
Matatamo ng isang tao ang kaligayahang ito kung 
regular siyang magbubukod ng anumang maiipon 
niya mula sa kaniyang materyal na mga tinatangki- 
lik upang suportahan ang tunay na pagsamba at tu- 
lungan ang mga karapat-dapat.--1Co 16:1, 2. 

Si Jehova ang nagpapakita ng pinakamahusay na 
halimbawa ng pagbibigay, sapagkat ang sangkatau- 
han ay pinagkalooban niya “ng buhay at ng hininga 
at ng lahat ng mga bagay” (Gaw 17:25), ibinigay 
niya ang kaniyang bugtong na Anak para sa sang- 
katauhan (Ju 3:16), at pinayayaman niya ang mga 
Kristiyano ukol sa bawat uri ng pagkabukas-palad 
(2Co 9:10-15). Tunay nga, “ang bawat mabuting ka- 
loob at ang bawat sakdal na regalo ay mula sa itaas, 
sapagkat bumababa ito mula sa Ama ng makalangit 
na mga liwanag.”--San 1:17, tingnan ang KALOGB, 
REGALO. 

Tingnan din ang BANAL NA ABULOY. 


ACAD. Isa sa apat na lunsod na itinatag ni Nim- 
rod na bumubuo sa “pasimula ng kaniyang kahari- 
an.” (Gen 10:10) Ipinapalagay na ang Acad (Akkad) 
ay ang sinaunang lunsod ng Agade. Hindi matiyak 
ang eksaktong lokasyon nito. 

Ang pangalang Akkad ay ikinakapit din sa buong 
hilagaang rehiyon niyaong tinawag na Babilonia 
nang dakong huli. Lumilitaw na ang Akkad ay na- 
ging prominente bilang ang pangunahin o maharli- 
kang lunsod ng rehiyong iyon sa ilalim ni Sargon I 
(hindi ang Sargon sa Isa 20:1). Ang timugang pook 
ng Mesopotamia ay tinawag na Sumer. Ang Babilo- 
nia ay nabuo mula sa dalawang lugar na ito, at sa 
mga tekstong Babilonyo, ang kaniyang mga taga- 


ACAR 


pamahala ay tinatawag pa ring “hari ng Akkad” 
hanggang nang bumagsak ang Babilonya noong 
539 B.C.E. Ayon sa Cyrus Cylinder, ginamit ng 
manlulupig ng Babilonya ang titulong “Hari ng Ba- 
bilonya, hari ng Sumer at Akkad.” 

Lumilitaw na mas mahusay ang mga Akkadiano 
kaysa sa mga Sumeriano sa paglilok ng magagan- 
dang eskultura at sa masinsing pag-ukit ng mga 
pantatak. Ang terminong Akkadiano (Acadiano) ay 
ginagamit sa ngayon upang tumukoy sa sinaunang 
mga wikang Asiryano at Babilonyo. 


ACAICO [Ng (Mula sa) Acaya]. Isa sa mga 
may-gulang na miyembro ng kongregasyon sa Co- 
rinto, na dumalaw kay Pablo, kasama nina Estefa- 
nas at Fortunato, noong si Pablo ay nasa Efeso. 
— 1Co 16:17, 18. 


ACAN [katunog ng salitang Acar, na nanganga- 
hulugang “Tagapagdala ng Sumpa (Kaguluhan) ']. 
Anak ni Carmi na mula sa sambahayan ni Zabdi na 
mula sa pamilya ni Zera na mula sa tribo ni Juda, ti- 
natawag ding Acar.— 1Cr 2:7. 

Nang tawirin ng mga Israelita ang Jordan, mali- 
naw na ipinag-utos ni Jehova na ang unang bunga 
ng pananakop, ang lunsod ng Jerico, ay “magiging 
isang bagay na nakatalaga sa pagkapuksa, . . . iyon 

. ay kay Jehova.” Ang pilak at ginto nito ay 
dapat ibigay sa ingatang-yaman ni Jehova. (Jos 
6:17, 19) Gayunman, nang makakita si Acan ng 
isang mamahaling kasuutan mula sa Sinar at isang 
50-siklong bara ng ginto (nagkakahalaga ng mga 
$6,400) at 200 siklong pilak (8440), palihim niyang 
ibinaon ang mga iyon sa ilalim ng kaniyang tolda. 
(Jos 7:21) Ang totoo, ninakawan niya ang Diyos! Da- 
hil sa paglabag na ito sa malinaw na mga tagubilin 
ni Jehova, ipinagkait niya ang kaniyang pagpapala 
nang salakayin nila ang sumunod na lunsod, ang 
Ai, anupat napilitang tumakas ang Israel. Sino ang 
nagkasala? Walang sinuman ang umamin. Dahil 
dito, ang buong Israel ay isinailalim sa paglilitis. Du- 
maan sila sa harap ni Jehova nang tribu-tribo, pag- 
katapos ay pami-pamilya mula sa tribo ni Juda, at 
nang dakong huli ay bawat lalaki mula sa sambaha- 
yan ni Zabdi, hanggang sa “mapili' si Acan. (Jos 7:4- 
18) Noon lamang niya inamin ang kaniyang pag- 
kakasala. Agad itong sinundan ng paglalapat ng 
kamatayan. Si Acan, ang kaniyang pamilya (na ma- 
lamang na may kabatiran sa ginawa niya), at ang 
kaniyang mga alagang hayop ay pinagbabato muna 
hanggang sa mamatay, at pagkatapos ay sinunog sa 
apoy, kasama ang lahat ng kaniyang pag-aari, sa Li- 
bis ng Acor, na nangangahulugang “Sumpa, Kagu- 
luhan. ”---Jos 7:19-26. 


ACAR. Tingnan ang Acan. 


ACAYA 


ACAYA. Bago sakupin ng mga Romano ang 
Acaya noong 146 B.C.E., tumutukoy lamang ito sa 
isang maliit na rehiyon sa Peloponnesus, na suma- 
saklaw sa kahabaan ng timugang baybayin ng Gul- 
po ng Corinto, sa isang lokasyon na halos katulad 
niyaong kinaroroonan ngayon ng seksiyon na may 
gayunding pangalan. 

Sa mga tula ni Homer, ang mga Griego sa pang- 
kalahatan ay tinatawag na mga taga-Acaya. Da- 
hil sa pagiging prominente ng Ligang Acheano na 
isang kompederasyon ng mga lunsod, at yamang ito 
ang pinakamakapangyarihang lupong pulitikal sa 
Gresya noong panahong sakupin ito, karaniwang ti- 
nutukoy noon ng mga Romano ang buong Gresya 
bilang Acaya. 

Noong 27 B.C.E., nang muling organisahin ni Ce- 
sar Augusto ang dalawang probinsiya ng Gresya, 
ang Macedonia at Acaya, ang pangalang Acaya ay 
tumukoy sa buong Peloponnesus at sa isang bahagi 
ng kontinente ng Gresya. Ang probinsiya ng Acaya 
ay nasa ilalim noon ng administrasyon ng Senadong 
Romano at pinamamahalaan ng isang proconsul 
mula sa kabisera nito, ang Corinto. (2Co 1:1) Ang 
iba pang mga lunsod ng probinsiya ng Acaya na bi- 
nanggit sa Kristiyanong Griegong Kasulatan ay ang 
Atenas at Cencrea. Ang Acaya at ang karatig na 
probinsiya nito sa dakong H, ang Macedonia, ay ka- 
raniwang binabanggit na magkasama.--Gaw 18: 
1, 18, 19:21; Ro 15:26, 16:1: 1Te 1:7, 8. 

Noong taong 15 C.E., bilang tugon sa mga rekla- 
mo dahil sa napakataas na singil ng buwis, ini- 
lagay ni Tiberio ang Acaya at Macedonia sa ila- 
lim ng kontrol ng imperyo upang mapangasiwaan 
ang mga ito mula sa probinsiya ng Moesia. Nagpa- 
tuloy ito hanggang noong 44 C.E. nang ibalik ni 
Emperador Claudio ang mga probinsiyang ito sa 
kontrol ng senado, na naging dahilan upang isang 
proconsul ang muling mamahala sa mga ito mula 
sa Corinto. Dahil sa kawalang-alam sa mga ba- 
gay na ito, tinututulan noon ng ilang kritiko ang 
pagtukoy ng Bibliya kay Galio bilang “proconsul 
ng Acaya,” kung kanino iniharap si Pablo. (Gaw 
18:12) Gayunman, ipinakikita sa isang inskripsiyon 
na natuklasan sa Delphi na talagang nagkaroon ng 
isang proconsul sa Acaya na nagngangalang Galio 
noong panahong tinukoy ng istoryador na si Lu- 
cas, ang manunulat ng Mga Gawa.--Tingnan ang 
GALIO. 

Sa Roma 15:26, itinawag-pansin ng apostol na si 
Pablo ang pagkabukas-palad ng mga Kristiyano sa 
probinsiya ng Acaya nang maglaan sila ng tulong 
para sa kanilang nagdarahop na mga kapatid sa Je- 
rusalem. Noong ikalawa at ikatlong paglalakbay ni 
Pablo bilang misyonero, gumugol siya ng mahabang 
panahon sa Acaya, at nagpahayag siya ng masid- 


42 


hing pag-ibig sa mga kapatid sa rehiyong iyon. 
--2Co 11:10. 


ACBOR [Herboa: Lumuluksong Daga]. 

1. Ang ama ni Baal-hanan, na nakatala bilang 
ikapitong hari ng Edom.---Gen 36:38, 39, 1Cr 1:49. 

2. Ang anak ni Micaias at isang pinagkakatiwala- 
ang opisyal sa korte ni Haring Josias. (2Ha 22:12) 
Tinatawag siyang “Abdon na anak ni Mikas” sa 
2 Cronica 34:20. Nang malaman ang tungkol sa 
nag-aapoy na pagngangalit ni Jehova na ipinahayag 
sa sinaunang aklat ng Kautusan, na katutuklas la- 
mang nila noon, isinugo ni Josias si Acbor bilang isa 
sa komiteng binubuo ng lima katao upang alamin sa 
propetisang si Hulda kung ano ang dapat gawin. 
(2Ha 22:8-14) Si Acbor ang ama ni Elnatan, isang 
prinsipe sa korte ni Haring Jehoiakim, at malamang 
na lolo sa tuhod ni Haring Jehoiakin.--Jer 26:22: 
36:12, 2Ha 24:8. 


ACEDERA [sa Ingles, sorrel]. Alinman sa mara- 
ming halaman na mula sa pamilya ng mga buck- 
wheat na maasim ang lasa dahil sa oxalic acid sa 
makakatas na dahon at tangkay ng mga ito. Ang 
mga dahon ng acedera (Rumex acetosella) na umu- 
usbong mula sa ugat ay tumutubo bilang isang 
kumpol. Ang waring biluhabang mga dahon nito na 
hugis-palaso sa pinakapuno ay may haba na mga 
10 sentimetro (4 na pulgada). Ang mga tangkay ng 


43 


bulaklak nito ay maaaring tumaas nang mga 0.6 m 
(2 piye) o higit pa. Noong sinauna, inihahalo ng mga 
Israelita ang acedera sa kumpay para sa kanilang 
mga baka at mga asno.---Isa 30:24. 


ACO. Isang daungang lunsod na kilala rin bilang 
Accho, Acre, at Tolemaida. Ito ay nasa hilagaang 
dulo ng malawak na Look ng Aco (o Look ng Haifa 
[Mifraz Hefa]) na hugis-C. Nalikha ang look na ito 
dahil sa tangos ng Bundok Carmel na nakausli 
sa Dagat Mediteraneo mga 13 km (8 mi) sa da- 
kong T. 

Noong kapanahunan ng mga Hukom, ang Canaa- 
nitang lunsod na ito ay nasa gulod na ipinapalagay 
na ang Tell el-Fukhkhar (Tel 'Akko), mga 1 km 
(0.6 mi) mula sa look at 1.8 km (1 mi) sa S ng ma- 
kabagong-panahong mga pader ng Matandang Lun- 
sod. Noong yugtong Persiano, mula noong ikaa- 
nim na siglo B.C.E., ang lunsod ay lumawak nang 
pakanluran upang saklawin ang peninsula na nagsi- 
silbing H dulo ng Look ng Haifa. Ang daungan ng 
lunsod ay naroon na mula pa noong yugtong Per- 
siano. Pagsapit ng Panahong Kristiyano, kalakip na 
sa lokasyon ng Aco ang peninsula at saklaw na ito 
ng lugar ng makabagong “Akko. 


Ang Aco (nang maglaon ay tinawag na 
Tolemaida). Tumigil sa daungang lunsod na 
ito ang apostol na si Pablo noong huling 
paglalakbay niya patungong Jerusalem 


ACO 


Yamang ito ay mga 39 na km (24 na mi) sa T ng 
Tiro, ang Aco ang pinakamahalagang daungang- 
dagat sa baybayin ng Palestina na kakaunti ang da- 
ungan hanggang noong magpagawa si Herodes na 
Dakila ng mga pangharang sa alon mula sa bayba- 
yin palabas sa dagat upang makalikha ng artipisyal 
na daungan sa Cesarea. Hindi gaanong mahusay na 
daungan ang Aco kung ihahambing sa mga dau- 
ngan ng Fenicia sa dakong H at hindi ito mahusay 
na pananggalang laban sa hanging mula sa dagat. 
Gayunman, nasa estratehikong lokasyon ito dahil 
malapit ito sa daang patungo sa matabang Kapata- 
gan ng Jezreel (Esdraelon), at konektado ito sa Gali- 
lea, sa Libis ng Jordan, at sa iba pang lugar sa 
gawing silangan sa pamamagitan ng ilang pangko- 
mersiyong ruta ng kalakalan. Dumaraan din sa Aco 
ang iniluluwas na mga kahoy, mga panindang ga- 
wang-sining, at mga butil. 

Ang Aco ay bahagi ng teritoryong iniatas sa Aser 
sa Lupang Pangako, ngunit hindi pinalayas ng Aser 
ang mga Canaanitang naninirahan doon. (Huk 1:31, 
32) Bagaman minsan lamang binanggit sa Hebreong 
Kasulatan, mas malimit tukuyin ang lunsod na ito sa 
di-Biblikal na mga rekord. Ilang ulit na lumilitaw 
ang pangalan nito sa Amarna Tablets. Ipinakikita ng 
ibang mga rekord na nasypil ito ng mga Asiryanong 
hari na sina Senakerib at Ashurbanipal. Ang lunsod 
na ito ay binabanggit sa Apokripa bilang isang sen- 
tro ng pagsalansang noong panahon ng pamamahala 
ng mga Macabeo. (1 Macabeo 5:15, 22, 55, 12:45-48: 


ACOR 


13:12) Nang panahong iyon, ang pangalan nito ay 
napalitan na ng Tolemaida, isang pangalang nagmu- 
la kay Ptolemy II Philadelphus ng Ehipto. 

Sa ilalim ni Emperador Claudio, ang lunsod ng To- 
lemaida (Aco) ay naging isang kolonyang Romano, 
at noong panahong apostoliko ay may isang grupo 
ng mga Kristiyano roon. Nang pabalik na si Pablo 
mula sa kaniyang ikatlong paglalakbay bilang mis- 
yonero, tumigil siya sa Aco (kilala noon bilang Tole- 
maida) nang isang araw at dumalaw sa mga kapa- 
tid doon bago maglakbay patungong Cesarea at 
Jerusalem.---Gaw 21:7. 

Sa ngayon, ang ‘Akko ay nahigitan na sa impor- 
tansiya ng makabagong lunsod ng Haifa na nasa ka- 
bilang panig ng look. 


ACOR  [Sumpa: Kaguluhan]. Isang libis o maba- 
bang kapatagan na bahagi ng HS hangganan ng te- 
ritoryo ng tribo ni Juda. (Jos 15:7) Ang libis ay pi- 
nanganlan ng Acor, na nangangahulugang “Sumpa, 
Kaguluhan,” dahil doon pinagbabato si Acan at ang 
kaniyang sambahayan hanggang sa mamatay sila. 
Dahil ninakaw niya at itinago ang ilang samsam no- 
ong mabihag ang Jerico, nagdala si Acan ng sumpa 
sa bansang Israel, na naging dahilan ng pagkatalo 
nila noong kanilang unang pagsalakay sa Ai.---Jos 
7:5-26. 

Ipinapalagay ng ilan na ang Libis ng Acor ay ang 
Wadi el Qilt, isang tulad-banging agusang libis na 
dumaraan malapit sa Jerico. Gayunman, batay sa 
paglalarawan ng posisyon nito sa Josue 15:7, waring 
ito ay nasa mas dako pang T, at ipinahihiwatig ng 
pananalita sa Isaias 65:10 na isa itong mas malu- 
wang at mas malawak na lugar. Dahil dito, ipinapa- 
lagay naman ng iba na ito ang el Buqei'a (Biq'at 
Hureqanya), isang tigang at mababang talampas 
o lunas, na bumabagtas nang mula H patungong T 
sa Wadi Qumran (Nahal Qumeran) na malapit sa 
HK sulok ng Dagat na Patay. Sa arkeolohikal na pag- 
susuri roon, may natuklasang mga lugar ng sinau- 
nang mga bayan o mga kuta at maging ng mga 
prinsa. 

Sa Oseas 2:15, inalaala ni Jehova ang kabataan ng 
Israel noong panahon ng Pag-alis, at sa isang hula ng 
pagsasauli mula sa pagkakabihag na magaganap sa 
hinaharap, ipinangako niya na “ang mababang kapa- 
tagan ng Acor,” na dating isang dako ng sumpa, ay 
magiging “pasukan tungo sa pag-asa.” At bagaman 
ang lugar na iyon ay ilang, sa isang katulad na hula 
ng pagsasauli ay patiunang sinasabi ng Diyos na ang 
mababang kapatagan ng Acor ay magiging “pahi- 
ngahang-dako para sa mga baka.”---Isa 65: 10. 


ACSA [Pulseras sa Bukung-bukong: Pulseras 
sa Paa]. Ang anak na babae ng Judeanong tik- 
tik na si Caleb na inialok niyang ipakakasal niya 


44 


sa sinumang makabibihag sa moog ng Debir sa 
teritoryong katatanggap lamang ng Juda. Nabihag 
iyon ng pamangkin ni Caleb na si Otniel, na mali- 
wanag na siyang naging unang hukom pagkatapos 
ni Josue (Huk 3:9, 10), at, bilang gantimpala, napa- 
ngasawa niya ang kaniyang pinsan na si Acsa. 
— Tingnan ang OTNIEL. 

Nang umalis si Acsa patungo sa kaniyang bagong 
tahanan, hiniling niya at tinanggap mula sa kani- 
yang ama ang isang karagdagang piling kaloob, ang 
isang lupain na kinaroroonan ng Mataas at Maba- 
bang Gulot. (Jos 15:15-19, Huk 1:12-15) Maaaring si 
Acsa ang ina ni Hatat.---1Cr 4: 13. 


ACSAP [Dako ng Panggagaway]. Isang maharli- 
kang lunsod ng Canaan. Ang hari nito ay tumugon 
sa panawagan ni Jabin, na hari ng Hazor, at suma- 
ma sa mga haring nagkakampo sa may tubig ng 
Merom upang makipaglaban sa Israel. (Jos 11:1, 5) 
Napatay siya sa sumunod na pagbabaka. (Jos 12:7, 
20) Nang maglaon, ang lunsod ng Acsap ay isinama 
sa teritoryong iniatas bilang mana ng tribo ni Aser. 
--Jos 19:25. 

Iminumungkahi ng ilang iskolar na iugnay ang 
Acsap sa Tell Kisan (Tel Kison), isang lugar na mga 
10 km (6 na mi) sa TS ng Aco (Acre). Gayunman, 
mas pabor ang iba sa Khirbet el-Harbaj (Tel Regev) 
na mga 11 km (7 mi) sa TS ng Haifa. 


ACZIB [Mapanlinlang na Dako]. Ang pangalan 
ng dalawang lunsod. 

1. Isang lunsod sa timugang bahagi ng Lupang 
Pangako, sa teritoryo ng Juda. (Jos 15:44) Ipinapala- 
gay na ito rin ang “Chezib” (Gen 38:5, AS-Tg), ang 
lugar kung saan isinilang ang anak ni Juda na si 
Shela. Ipinakikita ng Josue 15:33 na ito ay nasa ma- 
burol na lupain ng Sepela, at sinasabing ito ang Tell 
el-Beida (Horvat Lavnin) na 5 km (3 mi) sa KTK ng 
Adulam. Ang Lakis, Moreset-gat, at Maresa (bi- 
nanggit kasama ng Aczib sa Mik 1:13-15) ay pa- 
wang nasa lugar na iyon. Karaniwang ipinapalagay 
na ang Cozeba, na binanggit sa 1 Cronica 4:22, ay 
ang Aczib. 

2. Isang baybaying lunsod ng Fenicia na nasa te- 
ritoryo ng tribo ni Aser. (Jos 19:29) Gayunma'y hin- 
di kailanman nalupig ng Aser ang Aczib, ni ang mas 
mahalagang lunsod ng Aco (Acre) sa dakong T, ma- 
rahil ay dahil naging hadlang sa kanila ang plota ng 
mga barko ng Fenicia. (Huk 1:31, 32) Nasakop ito ni 
Senakerib ng Asirya noong panahon ni Haring He- 
zekias at binabanggit niya ito sa kaniyang mga ulat 
ng kasaysayan sa ilalim ng pangalang Akzibi. Tina- 
wag itong Ecdippa noong mga panahong Griego at 
Romano. Ipinapalagay na ito ay ang ez-Zib (Tel 
Akhziv), na mga 14 na km (9 na mi) sa H ng Aco sa 
bukana ng Wadi Qarn (Nahal Keziv). 


45 


ADA [pinaikling anyo ng Eleada o Adaiag]. 

1. Ang una sa dalawang nabubuhay na asawa ni 
Lamec. Siya ang ina ni Jabal, ang nagpasimula 
sa mga pagala-galang tagapag-alaga ng kawan, at 
ni Jubal, ang nagpasimula sa mga manunugtog. 
--Gen 4:19-23. 

2. Isang Canaanitang anak ni Elon na Hiteo, at 
isa sa mga asawa ni Esau. Dahil dito, siya ay naging 
“sanhi ng kapaitan ng espiritu para kay Isaac at kay 
Rebeka.” Ang pangalan ng kaniyang anak ay Elipaz, 
ang ama ni Amalek. Maaaring siya ang tinatawag 
na Basemat sa Genesis 26:34.--Gen 26:35, 36:2, 
4, 10, 12. 


ADADA. Isa sa mga lunsod na nasa timugang 
bahagi ng teritoryo na orihinal na nakaatas sa Juda, 
malapit sa hanggahan ng Edom. (Jos 15:22) Ang 
Vatican Manuscript No. 1209 ng Griegong Septua- 
gint ay kababasahan dito ng Arourel. Salig dito, at 
sa 1 Samuel 30:28, pinapaboran ng ilang iskolar na 
iugnay ito sa Aroer sa Juda.--Tingnan ang AROER 
Blg. 3. 


ADAIAS |[Ginayakan ni Jehova [ang nagtatag- 
lay ng pangalan]. 

1. Isang inapo ng anak ni Levi na si Gersom at ni- 
nuno ni Asap.— 1Cr 6:39-43. 

2. Isang Benjaminita, anak ni 
8:1, 21. 

3. Ang ama ni Maaseias, na isa sa “mga pinuno 
ng daan-daan" na tumulong kay Jehoiada na saser- 
dote upang maibagsak ang pamamahala ng balak- 
yot na si Athalia at mailuklok si Jehoas sa trono ng 
Juda.---2Cr 23:1. 

4. Ang ama ni Jedida na ina ni Haring Josias. 
(2Ha 22:1) Isa siyang katutubo ng Bozkat, na nasa 
Sepela sa teritoryo ng Juda.---Jos 15:21, 33, 39. 

5. Isang anak ni Joiarib na mula sa tribo ni Juda. 
-Ne 11:4, 5. 

6. Isang saserdote na nanahanan sa Jerusalem 
pagkabalik mula sa pagkatapon sa Babilonya. Siya 
ay anak ni Jeroham.---1Cr 9:10-12, Ne 11:12. 

7. Isang Israelita, isa sa mga inapo ni Bani na du- 
miborsiyo sa kanilang mga asawang banyaga at 
nagpaalis sa kanilang mga anak pagkatapos ng pag- 
katapon sa Babilonya.---Ezr 10:29, 44. 

8. Isa pa sa mga Israelita na nagpaalis sa kani- 
lang mga asawang banyaga at mga anak, at ang 
ulo ng kaniyang angkan ay si Binui.--Ezr 10:38, 
39, 44. 


ADALIA. Isa sa sampung anak ni Haman. 
--Es 9:7-10, tingnan ang HAMAN. 


ADAMA [Lupa]. Isa sa mga nakukutaang lun- 
sod sa teritoryong nakaatas sa tribo ni Neptali. 


Simei.--1Cr 


ADAN 


Hindi matiyak kung saan ang lokasyon nito.---Jos 
19:32, 36. 


ADAMI-NEKEB [lupaing Tumatagos (Lumu- 
lusot)]. Isang lugar sa timugang bahagi ng Neptali. 
(Jos 19:33) Karaniwang ipinapalagay na ang lokas- 
yon nito ay ang Khirbet et-Tell (Tel Adami), sa itaas 
at sa K ng Khirbet ed-Damiyeh, na mga 16 na km 
(10 mi) sa SHS ng Nazaret at nasa bandang kalagit- 
naan ng Tiberias at ng Bundok Tabor. Ito ay nasa 
isang mataas at estratehikong posisyon sa may daa- 
nan ng isang matandang ruta ng mga pulutong na 
naglalakbay sa pagitan ng Gilead at ng Kapatagan ng 
Aco. 


ADAN [Makalupang Tao: Sangkatauhan: Tao: 
mula sa salitang-ugat na nangangahulugang “pu- 
la”]. Ang salitang Hebreo para sa pangalang panta- 
nging ito ay lumilitaw sa Kasulatan nang mahigit 
560 ulit, kadalasan bilang panlahatang termino na 
ikinakapit sa mga indibiduwal at sa sangkatauhan 
sa pangkalahatan gaya ng “tao,” “sangkatauhan,” o 
"makalupang tao.” Ginagamit din ito bilang panga- 
lang pantangi. 

1. Sinabi ng Diyos: “Gawin natin ang tao ayon sa 
ating larawan.” (Gen 1:26) Tunay na isang makasay- 
sayang kapahayagan ito! At talaga namang isang 
natatanging papel sa kasaysayan ang ginampanan 
ni Adan, na “anak ng Diyos,” bilang ang unang nila- 
lang na tao! (Luc 3:38) Si Adan ang naging pinaka- 
tampok sa mga gawang paglalang ni Jehova sa lupa, 
hindi lamang dahil nilalang siya sa pagtatapos ng 
anim na yugto ng paglalang kundi, mas mahalaga, 
dahil “nilalang niya siya ayon sa larawan ng Diyos.” 
(Gen 1:27) Ito ang dahilan kung bakit ang sakdal na 
taong si Adan at maging ang kaniyang di-sakdal na 
mga supling, sa mababang antas nga lamang, ay 
may talino at mga kakayahan na lubhang nakahihi- 
git sa taglay ng lahat ng iba pang nilalang sa lupa. 


Sa anong diwa ginawa si Adan 
ayon sa wangis ng Diyos? 


Yamang si Adan ay ginawa ayon sa wangis ng ka- 
niyang Dakilang Maylalang, taglay niya ang mga 
katangian ng Diyos gaya ng pag-ibig, karunungan, 
katarungan, at kapangyarihan. Dahil dito, siya ay 
may moralidad na nagsasangkot sa budhi, isang ba- 
gay na bagung-bago noon sa gitna ng mga nabubu- 
hay sa lupa. Bilang larawan ng Diyos, si Adan 
ay magiging isang pandaigdig na administrador at 
mamamahala sa mga nilalang sa dagat at sa kati- 
han at sa mga ibon sa himpapawid. 

Hindi kinailangan ni Adan na maging espiritung 
nilalang, sa kabuuan man o kahit bahagya, upang 


ADAN 


magtaglay ng tulad-Diyos na mga katangian. Inan- 
yuan ni Jehova ang tao mula sa alabok ng lupa, inila- 
gay sa kaniya ang puwersa ng buhay anupat siya ay 
naging kaluluwang buhay, at binigyan Niya siya ng 
kakayahang maipamalas ang larawan at wangis ng 
kaniyang Maylalang. “Ang unang tao ay mula sa lupa 
at gawa sa alabok.” “Ang unang taong si Adan ay na- 
ging kaluluwang buhay.” (Gen 2:7: 1Co 15:45, 47) 
Iyon ay noong taong 4026 B.C.E., malamang na no- 
ong taglagas ng taong iyon, sapagkat ang pinakama- 
tatandang kalendaryo ng sangkatauhan ay bumibi- 
lang ng panahon pasimula sa taglagas sa bandang 
Oktubre 1, o sa unang bagong buwan [new moon] ng 
lunar na taong sibil.---Tingnan ang TAON. 

Ang tahanan ni Adan ay isang napakaespesyal na 
paraiso, isang tunay na hardin ng kaluguran na ti- 
natawag na Eden (tingnan ang EDEN Blg. 1), na nag- 
lalaan sa kaniya ng lahat ng pisikal na mga bagay 
na kailangan niya upang mabuhay, sapagkat naro- 
on “ang bawat punungkahoy na kanais-nais sa pani- 
ngin at mabuting kainin” upang magsilbing panus- 
tos niya magpakailanman. (Gen 2:9) Nasa palibot ni 
Adan ang lahat ng uri ng maaamong hayop. Ngunit 
nag-iisa si Adan. Walang ibang nilalang na “ayon sa 
kaniyang uri upang kaniyang makausap. Natalos ni 
Jehova na “hindi mabuti para sa lalaki na manatiling 
nag-iisa.” Kaya sa pamamagitan ng una at kaisa- 
isang operasyon na ginawa ni Jehova, kumuha siya 
ng isang tadyang mula kay Adan at hinubog niya 
iyon upang maging isang babae na magiging asawa 
ni Adan at ina ng mga anak nito. Udyok ng matin- 
ding kagalakan sa pagkakaroon ng isang magan- 
dang katulong at palagiang kasama, ibinulalas ni 
Adan ang unang tula na napaulat, “Ito sa wakas ay 
buto ng aking mga buto at laman ng aking laman,” 
at ito ay tinawag na babae “sapagkat kinuha ito mula 
sa lalaki.” Nang maglaon ay tinawag ni Adan na Eva 
ang kaniyang asawa. (Gen 2:18-23, 3:20) Ang pagi- 
ging totoo ng ulat na ito ay pinatunayan ni Jesus at 
ng mga apostol.--Mat 19:4-6, Mar 10:6-9; Efe 5:31, 
1Ti 2:13. 

Karagdagan pa, pinagpala ni Jehova ng mara- 
ming kasiya-siyang gawain ang mga bagong kasal 
na ito. (Ihambing ang Ec 3:13, 5:18.) Hindi sila isi- 
numpang magkaroon ng nakababagot na buhay. Sa 
halip, magiging abala sila at aktibo sa pag-aayos at 
pag-aalaga ng kanilang harding tahanan, at habang 
dumarami sila at napupuno ang lupa ng bilyun- 
bilyong kauri nila, palalawakin nila ang Paraisong 
iyon hanggang sa mga hangganan ng lupa. Ito ay 
isang bigay-Diyos na utos.---Gen 1:28. 

“Nakita ng Diyos ang bawat bagay na ginawa niya 
at, narito! iyon ay napakabuti.” (Gen 1:31) Sa katu- 
nayan, sa pasimula pa lamang ay sakdal na si Adan 
sa lahat ng aspekto. Siya ay may kakayahan sa pag- 
sasalita at isang mataas na antas ng bokabularyo. 


46 


Nabigyan niya ng makahulugang mga pangalan 
ang mga nilalang na buhay sa buong palibot niya. 
May kakayahan siyang tuwirang makipag-usap sa 
kaniyang Diyos at sa kaniyang asawa. 

Dahil sa lahat ng ito at sa marami pang ibang ka- 
dahilanan, may pananagutan si Adan na ibigin, sam- 
bahin, at mahigpit na sundin ang kaniyang Dakilang 
Maylalang. Higit pa riyan, malinaw na sinabi sa ka- 
niya ng Pansansinukob na Tagapagbigay-Kautusan 
ang simpleng batas ng pagsunod at lubos na ipinag- 
bigay-alam sa kaniya ang makatarungan at makatu- 
wirang parusa sa pagsuway: “Kung tungkol sa pu- 
nungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay 
huwag kang kakain mula roon, sapagkat sa araw na 
kumain ka mula roon ay tiyak na mamamatay ka.” 
(Gen 2:16, 17: 3:2, 3) Sa kabila ng malinaw na batas 
na ito na may kalakip na mabigat na parusa kung su- 
suwayin, sumuway pa rin siya. 

Mga Bunga ng Kasalanan. Si Eva ay lubusang 
nalinlang ni Satanas na Diyablo, ngunit “si Adan ay 
hindi nalinlang,” ang sabi ng apostol na si Pablo. (1Ti 
2:14) Taglay ang lubos na kaalaman, kusa at sadyang 
pinili ni Adan na sumuway at pagkatapos ay tinang- 
ka niyang magtago bilang isang kriminal. Nang isai- 
lalim siya sa paglilitis, sa halip na malungkot o mag- 
sisi o humingi ng kapatawaran, tinangka ni Adan na 
ipagmatuwid ang kaniyang sarili at ipasa ang pana- 
nagutan sa iba, anupat isinisi pa nga niya kay Jeho- 
va ang kaniyang sinasadyang pagkakasala. “Ang ba- 
bae na ibinigay mo upang maging kasama ko, siya 
ang nagbigay sa akin ng bunga mula sa punungka- 
hoy kung kaya ako kumain.” (Gen 3:7-12) Kaya si 
Adan ay pinalayas mula sa Eden tungo sa isang lu- 
pang hindi pa nabubungkal na isinumpang magsibol 
ng mga tinik at dawag, upang doon magpakahirap sa 
paghanap ng ikabubuhay, anupat inaani ang mapa- 
pait na bunga ng kaniyang pagkakasala. Sa labas ng 
hardin, habang naghihintay ng kamatayan, nagkaa- 
nak si Adan ng mga lalaki at mga babae, ngunit tat- 
lo lamang sa mga ito ang kilala natin sa pangalan, 
sina Cain, Abel, at Set. Naipasa ni Adan sa lahat ng 
kaniyang mga anak ang namamanang kasalanan at 
kamatayan, yamang siya mismo ay makasalanan. 
--Gen 3:23: 4:1, 2, 25. 

Ito ang masaklap na pasimula na ibinigay ni Adan 
sa lahi ng tao. Naiwala ang Paraiso, kaligayahan, at 
buhay na walang hanggan, at hinalinhan ang mga 
ito ng kasalanan, pagdurusa, at kamatayan dahil sa 
pagsuway. “Sa pamamagitan ng isang tao ang kasa- 
lanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan 
sa pamamagitan ng kasalanan, at sa gayon ang ka- 
matayan ay lumaganap sa lahat ng tao sapagkat si- 
lang lahat ay nagkasala.” “Ang kamatayan ay na- 
mahala bilang hari mula kay Adan.” (Ro 5:12, 14) 
Ngunit kaayon ng karunungan at pag-ibig ni Jeho- 
va, inilaan niya ang “ikalawang tao,” “ang huling 


47 


Adan,” ang Panginoong Jesu-Kristo. Sa pamamagi- 
tan ng masunuring “Anak ng Diyos" na ito, nabuk- 
san ang daan upang muling matamo ng mga inapo 
ng masuwaying “unang taong si Adan” ang Paraiso 
at buhay na walang hanggan, anupat ang iglesya 
o kongregasyon ni Kristo ay magtatamo pa nga ng 
buhay sa langit. “Sapagkat kung paanong kay Adan 
ang lahat ay namamatay, gayundin naman kay 
Kristo ang lahat ay bubuhayin.”--Ju 3:16, 18; Ro 
6:23, 1Co 15:22, 45, 47. 

Pagkatapos palayasin ang makasalanang si Adan 
mula sa Eden, nabuhay pa siya upang makita ang 
pagpaslang sa kaniyang sariling anak, ang pagpapa- 
layas sa kaniyang anak na mamamatay-tao, ang 
pagsira sa kaayusan sa pag-aasawa, at ang pagla- 
pastangan sa sagradong pangalan ni Jehova. Nasak- 
sihan niya ang pagtatayo ng isang lunsod, ang 
paglikha ng mga panugtog ng musika, at ang pag- 
papanday ng mga kasangkapan mula sa bakal at 
tanso. Nagsilbing paghatol kay Adan ang namasdan 
niyang halimbawa ni Enoc, “ang ikapito sa linya 
mula kay Adan,” isa na “patuloy na lumakad na ka- 
sama ng tunay na Diyos.” Nabuhay pa nga siya 
upang makita ang ama ni Noe na si Lamec sa ika- 
siyam na salinlahi. Sa katapus-tapusan, noong tadng 
3096 B.C.E., pagkaraan ng 930 taon na sa kalakhang 
bahagi nito ay unti-unti na siyang patungo sa ka- 
matayan, bumalik si Adan sa lupa na pinagkunan sa 
kaniya, gaya ng sinabi ni Jehova.---Gen 4:8-26, 5:b- 
24: Jud 14, tingnan ang Lamec Blg. 2. 

2. Isang lunsod na sa Josue 3:16 ay binanggit na 
nasa tabi ng Zaretan. Ipinapalagay ng karamihan na 
ito ay ang Tell ed-Damiyeh (Tel Damiya'), isang 
dako sa S ng Ilog Jordan na mga 1 km (0.6 mi) sa 
T ng salubungan ng Jordan at ng agusang libis ng 
Jabok; ito ay mga 28 km (17 mi) sa HHS ng Jerico. 
Ang pangalan ng lunsod ay maaaring hinalaw sa 
kulay ng banlik na luwad, na sagana sa rehiyong 
iyon.--1Ha 7:46. 

Sinasabi ng rekord ng Bibliya na ang pagtigil ng 
tubig ng Jordan noong tumatawid ang Israel sa ilog 
ay naganap sa Adan. Malaki ang ikinikitid ng Libis 
ng Jordan, pasimula sa dako ng Tell ed-Damiyeh 
(Tel Damiya') patungong hilaga, at iniulat sa kasay- 
sayan na nagbara ang ilog noong taóng 1267 sa 
mismong dakong ito dahil sa pagguho ng isang ma- 
taas na burol sa kabilang pampang ng ilog, anupat 
nahinto ang agos ng tubig nang mga 16 na oras. Sa 
makabagong panahon, ang mga lindol noong tag- 
araw ng 1927 ay muling nagpaguho ng lupa na 
bumara sa Jordan at nagpatigil sa agos ng tubig 
nang 2172 oras. (The Foundations of Bible History: 
Joshua, Judges, ni J. Garstang, London, 1931, p. 136, 
137) Kung ganito ang paraan na minabuti ng Diyos 
na gamitin, ang pagtigil ng ilog noong mga araw ni 
Josue ay makahimalang naganap sa tamang oras 


ADDAR 


upang makasabay ng pagtawid ng Israel sa Jordan 
sa araw na patiunang ipinabatid ni Jehova sa pama- 
magitan ni Josue.---Jos 3:5-13. 


ADAR. Ang pangalan ng ika-12 buwang lunar 
sa sagradong kalendaryo ng mga Judio pagkaraan 
ng pagkatapon, ngunit ika-6 na buwan naman sa se- 
kular na kalendaryo. (Es 3:7) Katumbas ito ng huling 
bahagi ng Pebrero at unang bahagi ng Marso. Sa par- 
tikular na mga taon, ang buwang intercalary [isinisi- 
ngit] na tinatawag na Veadar, o ang ikalawang Adar, 
ay idinaragdag kasunod ng buwan ng Adar. 

Sa buwang ito, kung kailan papatapos na ang tag- 
lamig at magsisimula na ang tagsibol, nag-uumpi- 
sa nang mamulaklak ang mga punong algarroba 
sa ilang bahagi ng Palestina, at sa mainit-init na 
mabababang lupain ay maaari nang mag-ani sa 
mga puno ng kahel at limon. 

Sa pamamagitan ng batas na ipinalabas ni Ha- 
ring Ahasuero ng Persia dahil sa sulsol ng kaniyang 
punong ministrong si Haman, itinakda ang ika-13 
araw ng Adar bilang araw ng pagpuksa sa lahat ng 
mga Judio sa mga nasasakupang distrito ng kani- 
yang kaharian. Ngunit isang bagong batas na inila- 
bas nang mamagitan si Reyna Esther ang nakatu- 
long upang magtagumpay ang mga Judio laban sa 
mga lilipol sana sa kanila, at sa gayon ay iniutos ni 
Mardokeo na ipagdiwang ang ika-14 at ika-15 araw 
ng Adar bilang paggunita sa kanilang pagkakalig- 
tas. (Es 3:13, 8:11, 12: 9:1, 15, 20, 21, 27, 28) Ang Ju- 
diong kapistahang ito ay tinatawag na Purim, isang 
pangalang hinalaw sa “Pur, na siyang Palabunot.” 
--Es 9:24-26, tingnan ang PURIM. 

Buwan din ng Adar nang matapos ni Goberna- 
dor Zerubabel ang muling pagtatayo ng templo sa 
Jerusalem. (Ezr 6:15) Sa ibang mga talata ng Bibli- 
ya, tinutukoy lamang ito bilang ang “ikalabindala- 
wang buwan.”---2Ha 25:27: 1Cr 27:15, Jer 52:31: Eze 
32:1. 


ADBEEL. Isang apo ni Abraham, ang ikatlong 
nakatala sa 12 anak ni Ismael, at ang kaniyang ina 
ay isang Ehipsiyo. Siya ang pinuno ng isang lipi ng 
tribo na nagtataglay ng kaniyang pangalan.---Gen 
21:21: 25:13-16, 1Cr 1:29. 


ADDAR. 

1. Anak ni Bela, isang Benjaminita.—1Cr 8:1, 3. 

2. Isang bayan ng Juda sa timugang hanggahan 
nito malapit sa Kades-barnea. (Jos 15:3) Sa ulat ni 
Josue, nakatala ito sa pagitan ng Hezron at Karka, 
ngunit sa Bilang 34:4, lumilitaw na ang pangalang 
Hezron (nangangahulugang “Looban, Pamayanan”) 
ay itinambal sa Addar upang maging Hazar-addar, 
yamang ang nabanggit na mga ulat ay magkatulad. 
Iminumungkahi ng aklat na Biblical Archaeology 


ADI 


(ni G. E. Wright, 1962, p. 71) na ang isang posibleng 
lokasyon nito ay ang “Ain el-Qudeirat, kung saan 
may isang di-natutuyong bukal na dumidilig sa 
isang maliit ngunit matabang libis. Ito ay mga 8 km 
(5 mi) sa HHK ng ‘Ain Qedeis, ang posibleng loka- 
syon ng Kades-barnea. 


ADI. Anak ni Cosam at ama ni Melqui. Bilang 
isang inapo ni David sa pamamagitan ni Natan, si 
Adi ay ninuno ni Jesus.--Luc 3:28, 31. 


ADIEL [Ang Diyos ay Isang Palamuti]. 

1. Ang ama ni Azmavet na inatasan ni Ha- 
ring David upang mamahala sa kaniyang maharli- 
kang bahay ng kayamanan.---1Cr 27:25, 31. 

2. Isa sa mga pinuno ng tribo ni Simeon. Nang 
mga araw ni Haring Hezekias ng Juda noong ikawa- 
long siglo B.C.E., nakibahagi si Adiel sa pagtataboy 
sa mga Hamita mula sa pook na malapit sa Gedor. 
— 1Cr 4:36, 38-41. 

3. Isang Aaronikong saserdote na mula sa sam- 
bahayan ni Imer sa panig ng ama. Ang ama niya ay 
si Jahzera. Ang kaniyang anak na si Maasai ay nag- 
lingkod sa Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon sa 
Babilonya.--1Cr 9:12. 


ADIN [Mahilig sa Kaluguran]. Isa sa mga ulo ng 
Israel sa panig ng ama. Ang ilang daan sa kaniyang 
mga inapo ay bumalik mula sa pagkatapon sa Babi- 
lonya kasama ni Zerubabel. (Ezr 2:15, Ne 7:20) 
Nang maglaon, 51 pa mula sa kaniyang angkan ang 
bumalik kasama ni Ezra noong 468 B.C.E. (Ezr 
8:6) Isang prinsipeng kinatawan ng sambahayan 
ni Adin sa panig ng ama ang kabilang sa mga 
nagpatotoo sa “mapagkakatiwalaang kaayusan” na 
binuo noong mga araw ni Nehemias.--Ne 9:38, 
10:1, 16. 


ADINA [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “masiyahan.”] Ang anak ni Siza, at isang 
opisyal na namamahala sa 30 iba pang Rubenita sa 
hukbo ni David.---1Cr 11:26, 42. 


ADINO. 


ADITAIM. Isa sa mga lunsod ng Juda na nasa 
Sepela, o mababang lupain. (Jos 15:33, 36) Hindi ti- 
yak kung saan ang eksaktong lugar nito. 


ADLAI. Ama ni Sapat, na namahala sa mga 
kawan ni David sa mabababang kapatagan.--1ICr 
27:29. 


ADMA [Lupa]. Isa sa limang lunsod sa rehiyon 
ng “Mababang Kapatagan ng Sidim” na tinahanan 
ng mga Canaanita. (Gen 10:19, 14:1-3) Malamang 
na ang mababang kapatagang ito, o lambak, ay ma- 
lapit sa timugang dulo ng Dagat Asin. 


Tingnan ang JOsEB-BASEBET. 


48 


Kasama ng kalapit na mga lunsod ng Sodoma, Go- 
morra, Zeboiim, at Bela (Zoar), ang Adma at ang 
hari nitong si Sinab ay natalo nang sumalakay ang 
apat na haring taga-silangan. (Gen 14:8-11) Ipinaki- 
kita ng Deuteronomio 29:23 na ang Adma ay nawa- 
sak nang dakong huli kasama ng Sodoma, Gomorra, 
at Zeboiim nang magpaulan si Jehova ng apoy at 
asupre sa buong lupaing iyon. (Gen 19:25) Sa Oseas 
11:8 ay tinutukoy ito, kasama ng Zeboiim, bilang 
isang babalang halimbawa. 

Naniniwala ang maraming iskolar na ang orihinal 
na mga lugar ng Adma at ng iba pang “mga lun- 
sod ng Distrito” ay nasa ilalim na ngayon ng Da- 
gat Asin, bagaman inaangkin ng ilan kamakailan na 
ang kaguhuan ng mga lunsod ay maaaring iugnay 
sa mga lugar sa kahabaan ng mga wadi (agusang li- 
bis) sa dakong S at TS ng Dagat na Patay.---Gen 
13:12. 


ADMATA [mula sa Persiano, nangangahulu- 
gang “Di-nalupig"]. Isa sa pitong prinsipe sa 
kaharian ng Persia at Media na nakalalapit kay 
Haring Ahasuero. Ang mga prinsipeng ito ay su- 
mang-ayon sa hatol laban kay Reyna Vasti, at lumi- 
litaw na ang gayong komite na binubuo ng pitong 
tagapayo ay palagiang naglilingkod sa mga haring 
Persiano.---Es 1:14, Ezr 7:14. 


ADNA [Kaluguran]. 

1. Isang Israelita na inapo ng sambahayan ni Pa- 
hat-moab sa panig ng ama at kabilang sa mga su- 
mang-ayon na paalisin ang kanilang mga asawang 
di-Israelita noong panahon ng paglilinis na naganap 
pagkatapos na magpayo si Ezra na saserdote.---Ezr 
10:30, 44. 

2. Isang saserdote na kabilang sa sambahayan ni 
Harim sa panig ng ama noong panahon ng mataas 
na saserdoteng si Joiakim at ni Nehemias at ni Ezra 
na saserdote.--Ne 12:12-15, 26. 


ADNAH [Kaluguran]. 

1. Isang magiting na opisyal ng militar ng Mana- 
ses na lumipat mula sa panig ni Saul tungo sa huk- 
bo ni David sa Ziklag. Nakipaglaban siyang kasama 
ni David sa pagtugis sa pangkat ng mandarambong 
na mga Amalekita na nagwasak sa kampo ni David 
sa Ziklag, at siya ay naging isang pinuno sa hukbo 
ni David.--1Cr 12:20, 21, 1Sa 30:1, 2, 17-19. 

2. Isang Judeanong heneral ng mga hukbo no- 
ong panahon ng paghahari ni Haring Jehosapat. 
Siya ay nanguna sa 300,000 magigiting at maka- 
pangyarihang mga mandirigma at may kapama- 
halaan din sa karagdagan pang 480,000 sundalo 
na nasa ilalim ng pangunguna ng mga heneral na 
sina Jehohanan at Amasias, na pawang naglilingkod 
sa hari sa Jerusalem.--2Cr 17:13-16, 19. 


49 


ADON. Lumilitaw na isang di-matukoy na loka- 
syon sa Babilonia. Sa pagwawakas ng 70-taong pag- 
katiwangwang ng Juda, hindi napatunayan ng ilan 
sa mga nanirahan sa Adon na bumalik sa Jerusa- 
lem, noong 537 B.C.E., ang kanilang talaangkanan 
mula sa mga pampublikong rekord. Dahil dito, hin- 
di sila naging kuwalipikadong maglingkod bilang 
mga saserdote. Ipinapalagay ng ilang iskolar na ang 
binanggit na Adon ay isang indibiduwal na hindi 
nakapagpatunay ng kaniyang pinagmulang angkan. 
—Ezr 2:59-62, Ne 7:61-64. 


ADONIAS [Si Jehova ay Panginoon]. 

1. Ikaapat na anak ni David, ipinanganak ni Ha- 
git sa Hebron.---2Sa 3:4, 5. 

Bagaman iba ang ina ni Adonias, malaki ang pag- 
kakatulad niya kay Absalom sa pagiging 'napaka- 
ganda ng anyo” at sa kaniyang ambisyon. (1Ha 
1:5, 6, ihambing ang 2Sa 14:25, 15:1.) Naging pro- 
minente siya sa rekord ng Bibliya noong panahong 
mahina na si David. Sa kabila ng kapahayagan ni Je- 
hova na ang paghahari ay mapupunta kay Solomon 
(1Cr 22:9, 10), sinimulang ipaghambog ni Adonias 
na siya ang susunod na magiging hari ng Israel. Ya- 
mang patay na sina Amnon at Absalom, at mala- 
mang na pati si Kileab, walang alinlangang ang 
pag-aangkin ni Adonias sa trono ay batay sa ka- 
niyang pagiging pinakamatandang anak. Tulad ni 
Absalom, hayagan niyang ipinakita ang kaniyang 
mga pag-aangkin at hindi siya itinuwid ng kaniyang 
ama. Nagtipon siya ng mga tagasuporta sa pama- 
magitan ng pagkuha sa pabor ng ulo ng hukbo, si 
Joab, at ng ulo ng mga saserdote, si Abiatar. (1Ha 
1:5-8) Pagkatapos ay nagdaos siya ng isang piging 
ng paghahain malapit sa En-rogel, di-kalayuan sa 
lunsod ng Jerusalem, anupat inanyayahan niya ang 
karamihan sa maharlikang sambahayan, maliban 
kina Solomon, Natan na propeta, at Benaias. Maliwa- 
nag na ang kaniyang layunin ay maideklara siya bi- 
lang hari.--1Ha 1:9, 10, 25. 

Kumilos kaagad si Natan na propeta upang hadla- 
ngan ang pakana ni Adonias. Pinayuhan niya ang 
ina ni Solomon na si Bat-sheba na ipaalaala kay Da- 
vid ang sumpa nito na gagawin niyang hari si Solo- 
mon. Pagkatapos, sumunod si Natan sa silid ng hari 
upang pagtibayin ang mga salita ni Bat-sheba at 
babalaan si David hinggil sa kalubhaan ng situwa- 
syon. Ipinahiwatig din ni Natan na waring kumikilos 
si David nang lingid sa kaalaman ng kaniyang ma- 
tatalik na kasamahan. (1Ha 1:11-27) Napakilos nito 
ang matanda nang hari, at iniutos nito na pahiran 
kaagad si Solomon bilang kasamang-tagapamahala 
at kahalili sa trono. Dahil sa pagkilos na ito ay nag- 
kaingay nang may kagalakan ang bayan, anupat 
narinig iyon hanggang sa piging ni Adonias. Di- 
nagtagal, dumating ang isang mensahero, ang anak 


ADONI-BEZEK 


ng saserdoteng si Abiatar, dala ang nakababahalang 
balita na ipinroklama ni David si Solomon bilang 
hari. Mabilis na nag-alisan ang mga tagasuporta ni 
Adonias at tumakas siya patungo sa looban ng ta- 
bernakulo upang manganlong doon. Pinatawad na- 
man siya ni Solomon sa kundisyon na magpapaka- 
buti na siya.-- 1Ha 1:32-53. 

Gayunman, pagkamatay ni David, lumapit si Ado- 
nias kay Bat-sheba at kinumbinsi ito na maging 
tagapamagitan niya sa harap ni Solomon upang 
hilingin si Abisag na kabataang tagapag-alaga at ka- 
sama ni David para maging kaniyang asawa. Ang 
pananalita ni Adonias na “ang paghahari ay magi- 
ging akin sana, at sa akin itinuon ng buong Israel 
ang kanilang mukha upang ako ang maging hari” ay 
nagpapahiwatig na nadama niyang ipinagkait sa ka- 
niya ang kaniyang karapatan, kahit kinilala niyang 
may patnubay ng Diyos ang bagay na iyon. (1Ha 
2:13-21) Bagaman ang kaniyang kahilingan ay ma- 
aaring para lamang sa isang kabayaran dahil nawa- 
la sa kaniya ang kaharian, mariin nitong ipinahihi- 
watig na nagniningas pa rin kay Adonias ang apoy 
ng ambisyon, yamang ayon sa isang alituntunin sa 
sinaunang Silangan, ang mga asawa at mga babae 
ng isang hari ay magiging pag-aari lamang ng ka- 
niyang legal na kahalili. (Ihambing ang 2Sa 3:7, 
16:21.) Gayon ang naging tingin ni Solomon sa kahi- 
lingang ito na ipinaabot sa pamamagitan ng ka- 
niyang ina kung kaya iniutos niyang patayin si 
Adonias, na kaagad namang isinagawa ni Benaias. 
--1Ha 2:22-25. 

2. Isang Levita na isinugo ni Jehosapat upang 
magturo sa mga lunsod ng Juda.---2Cr 17:7-9. 

3. Isa sa “mga ulo ng bayan” na ang inapo, kung 
hindi man siya mismo, ay sumama sa ilang mga 
prinsipe at mga Levita nang ang kontrata ng pagta- 
tapat na ginawa ng pinabalik na mga Israelita noong 
mga araw nina Nehemias at Ezra ay patotohanan sa 
pamamagitan ng tatak. (Ne 9:38: 10:1, 14, 16) Imi- 
numungkahi ng ilan na siya rin ang Adonikam sa 
Ezra 2:13, na ang mga inapo, na may bilang na 666, 
ay bumalik mula sa Babilonya sa ilalim ni Zerubabel 
noong 537 B.C.E. Waring pinatutunayan ito ng pag- 
hahambing sa mga pangalan ng mga kinatawan ng 
bayan na nagtatak sa resolusyon na nakaulat sa Ne- 
hemias 10 at sa mga pangalan ng mga ulo ng bu- 
malik na mga tapon na nakatala sa Ezra 2. 


ADONI-BEZEK [Panginoon ng Bezek]. Isang 
makapangyarihang tagapamahala na humamak sa 
70 haring pagano sa pamamagitan ng pagputol sa 
kanilang mga hinlalaki sa kamay at paa, noong pa- 
nahon bago sumalakay ang mga Israelita sa Bezek. 

May gayunding kaugalian ang sinaunang mga 
taga-Atenas. Ipinag-utos nila na ang mga bilang- 
gong nahuli sa digmaan ay dapat putulan ng mga 


ADONIKAM 


hinlalaki sa kamay. Sa gayon ay makapagsasagwan 
ang mga ito ngunit hindi makahahawak ng tabak 
o sibat. Di-nagtagal pagkamatay ni Josue, ang pi- 
nagsamang mga hukbo ng Juda at Simeon ay naki- 
paglaban sa 10,000 sundalo ng mga Canaanita at 
mga Perizita sa Bezek, anupat napilitang tumakas si 
Adoni-bezek nang matalo siya. Nang mabihag siya, 
pinutol din ang kaniyang mga hinlalaki sa kamay at 
paa, kung kaya nasabi niya: “Kung paano ang gina- 
wa ko, gayon ako ginantihan ng Diyos.” Dinala siya 
sa Jerusalem, at doon na rin siya namatay.---Huk 
1:4-7. 


ADONIKAM [Ang (Aking) Panginoon ay Bu- 
mangon [samakatuwid nga, upang tumulong]]. Ang 
pinagmulan ng isa sa mga sambahayan ng Israel sa 
panig ng ama. Mahigit na 600 miyembro ng pamil- 
yang ito ang bumalik sa Jerusalem kasama ni Zeru- 
babel pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya. (Ezr 
2:13, Ne 7:18) Ang karagdagan pang 63 miyembro 
ng sambahayang ito sa panig ng ama ay sumama 
kay Ezra patungong Jerusalem noong 468 B.C.E. 
(Ezr 8:13) Nang patotohanan ng mga kinatawan ng 
mga sambahayan sa panig ng ama ang “mapagka- 
katiwalaang kaayusan,” o resolusyon na binuo no- 
ong mga araw ni Nehemias, lumilitaw na ang pa- 
milyang ito ay nakatala sa pangalang Adonias.---Ne 
9:38, 10:16. 


ADONIRAM [Ang (Aking) Panginoon ay Ma- 
taas (Dinakila)]. Isang prinsipe, may-kakayahang 
administrador, at anak ni Abda. Naglingkod si Ado- 
niram bilang tagapangasiwa niyaong mga tinawag 
para sa puwersahang pagtatrabaho noong panahon 
ng mga paghahari nina David, Solomon, at Rehobo- 
am, anupat gumanap siya ng mahalagang bahagi sa 
maraming proyekto ng pagtatayo ni Solomon. Nang 
maglaon, nang maghimagsik ang sampung tribo la- 
ban sa mababagsik na utos ni Rehoboam sa Sikem 
noong 997 B.C.E., isinugo ng hari sa bayan ang ta- 
gapangalap na ito para sa puwersahang pagtatraba- 
ho, ngunit 'pinagpupukol nila siya ng mga bato, 
anupat siya ay namatay.” (2Cr 10:18) Tinutukoy 
siya sa Kasulatan bilang Adoniram (1Ha 4:6; 5:14), 
Adoram (2Sa 20:24: 1Ha 12:18), at Hadoram.---2Cr 
10:18. 


ADONI-ZEDEK [Ang (Aking) Panginoon ay 
Katuwiran]. Isang hari ng Jerusalem noong pana- 
hon ng pananakop ng Israel sa Lupang Pangako. Na- 
kisama si Adoni-zedek sa iba pang maliliit na ka- 
harian sa K ng Jordan upang sama-sama nilang 
pigilan ang nanlulupig na mga hukbo ni Josue. (Jos 
9:1-3) Gayunman, nakipagpayapaan kay Josue ang 
mga Hivitang tumatahan sa Gibeon. Bilang paggan- 
ti sa Gibeon at upang mahadlangan din ang iba sa 


50 


paglipat sa panig ng kaaway, isinanib ni Adoni- 
zedek ang kaniyang hukbo sa mga hukbo ng apat 
pang hari ng mga Amorita, at kinubkob niya ang 
Gibeon at nakipagdigma siya rito. Dahil sa kagila- 
gilalas na pagliligtas ni Josue sa mga Gibeonita at sa 
matinding pagkatalo ng pinagsama-samang mga 
hukbong iyon, ang limang hari ay tumakas patu- 
ngong Makeda, kung saan sila nasukol sa isang yu- 
ngib. Si Josue mismo ang pumatay kay Adoni-zedek 
at sa apat pang hari sa harap ng kaniyang mga huk- 
bo, at ibinitin sila sa mga tulos. Ang kanilang mga 
bangkay ay inihagis nang dakong huli sa loob ng 
yungib, na naging libingan nila.--Jos 10:1-27. 


ADORAIM. Isa sa mga lunsod ng Juda na mu- 
ling itinayo at pinatibay ni Haring Rehoboam noong 
ikasampung siglo B.C.E. (2Cr 11:9) Ipinapalagay na 
ito ay ang makabagong nayon ng Dura na nasa da- 
lisdis ng isang burol mga 8 km (5 mi) sa K ng He- 
bron. 


ADORAM. Tingnan ang ADONIRAM. 


ADRAMELEC. 

1. Isang anak ni Haring Senakerib ng Asirya. Pi- 
natay ni Adramelec at ng kaniyang kapatid na si Sa- 
rezer ang kanilang ama habang yumuyukod ito sa 
bahay ng diyos nito na si Nisroc sa Nineve. Pagka- 
tapos ay tumakas sila patungo sa lupain ng Ararat, 
lumilitaw na sa kinaroroonan ng sinaunang Arme- 
nia sa bulubunduking rehiyon sa K ng tinatawag 
ngayon na Dagat Caspian. (2Ha 19:35-37, Isa 37:36- 
38) Inilalahad sa isang inskripsiyon ni Esar-hadon, 
isa pang anak ni Senakerib, na bilang kahalili ng ka- 
niyang ama ay nakipagbaka siya at tinalo niya ang 
mga hukbo ng mga pumaslang sa kaniyang ama sa 
Hanigalbat na nasa rehiyong iyon. 

2. Isang diyos na sinamba ng mga Separvita, isa 
sa mga nasupil na bayan na dinala ng hari ng Asir- 
ya sa teritoryo ng Samaria pagkatapos niyang dal- 
hin sa pagkatapon ang mga Israelita ng sampung- 
tribong kaharian. Sinunog ng mga Separvita ang 
kanilang mga anak sa apoy bilang hain kina Adra- 
melec at Anamelec.---2Ha 17:22-24, 31, 33. 


ADRAMETO. Isang daungang lunsod sa Da- 
gat Aegeano na masusumpungan sa Misia sa 
HK sulok ng Asia Minor, sa H ng Pergamo. Sa ma- 
kabagong Turkey, taglay pa rin ng loobang bayan 
ng Edremit (sa S ng daungan) ang pangalan ng si- 
naunang lunsod. 

Ang Adrameto ay bahagi ng probinsiya ng Asia 
sa ilalim ng pamamahala ng Roma at maliwanag na 
ito'y dating isang mahalagang sentro ng komersi- 
yong pandagat, yamang ito ay nasa lansangang Ro- 
mano na dumaraan sa Pergamo at Efeso sa da- 


51 


kong T at sa Asos, Troas, at Hellespont sa dakong K 
at H. Malamang na dumaan si Pablo sa Adrameto 
noong kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyo- 
nero. Gayunman, ang tanging tuwirang pagtukoy 
ng Bibliya sa lugar na ito ay nasa Gawa 27:2. Sa Ce- 
sarea, si Pablo, bilang isang bilanggo na nasa pag- 
iingat ng Romanong opisyal na si Julio, ay lumulan 
sa isang barkong mula sa Adrameto na dadaong sa 
mga lugar sa baybayin ng Asia Minor. Ang grupo ni 
Pablo ay bumaba sa barko samantalang nasa Mira 
sa Licia at lumipat sa ibang barko na may lulang 
mga butil mula sa Alejandria na maglalayag patu- 
ngong Italya.--Gaw 27:3-6. 


ADRIA. Sa Gawa 27:27 ay may binabanggit na 
“dagat ng Adria” kung saan gumugol si Pablo ng 
14 na mauunos na araw bago mawasak sa pulo ng 
Malta ang barkong sinasakyan niya. Sinabi ni Stra- 
bo na ang pangalang ito ay hinalaw sa lunsod ng 
Atria na nasa bukana ng Ilog Po sa tinatawag 
ngayon na Gulpo ng Venice. (Geography, 5, I, 8) 
Ang Italyanong lunsod ng Adria sa kasalukuyan ay 
nasa dakong loob mula sa baybayin. Lumilitaw na 
ang pangalang Adria ay itinawag sa katubigan sa 
kapaligirang iyon at unti-unting pinalawak anu- 
pat sumaklaw sa kabuuan ng kasalukuyang Da- 
gat Adriatico, Dagat loniano, at sa mga katubigan 
ng Mediteraneo sa S ng Sicilia (at Malta) at sa K ng 
Creta. Kaya saklaw ng pangalang ito ang ilang ka- 
tubigan na sa ngayon ay itinuturing na nasa labas 
ng Dagat Adriatico, ngunit noong mga araw ni Pa- 
blo, wastong masasabi na ang pulo ng Malta ay 
nasa “dagat ng Adria.” 


ADRIEL. Ang anak na lalaki ni Barzilai, mula 
sa lunsod ng Abel-mehola. 

Ibinigay kay Adriel ang pinakamatandang anak 
na babae ni Saul na si Merab bilang asawa, bagaman 
naipangako na ito kay David noong una. (1Sa 18:17- 
19) Ang lahat ng limang anak ni Adriel ay ibinigay 
nang dakong huli para patayin upang maipagbayad- 
sala ang pagtatangka ni Saul na lipulin ang mga Gi- 
beonita. (2Sa 21:8, 9) Sa ulat na ito, si Mical ang ti- 
nutukoy na ina ng limang anak ni Adriel sa halip na 
si Merab. Yamang si Mical ay namatay na walang 
anak (2Sa 6:23) at hindi binabanggit saanman na 
naging asawa siya ni Adriel, itinuturing ng ilang ta- 
gapagsalin na lumitaw ang pangalan ni Mical dahil 
sa pagkakamali ng eskriba. Gayunman, ang panga- 
lan ni Mical ang masusumpungan sa halos lahat ng 
manuskritong Hebreo. Ayon sa tradisyonal na pali- 
wanag, si Merab na nakatatandang kapatid ni Mical 
ay maagang namatay matapos magsilang ng li- 
mang anak kay Adriel kung kaya si Mical ang nag- 
palaki sa limang anak ng kaniyang kapatid, at ito 
ang dahilan kung bakit tinutukoy ang mga ito bi- 


ADULAM 


lang kaniyang mga anak. Ang salin ni Isaac Leeser 
sa 2 Samuel 21:8 ay kababasahan: “At ang limang 
anak ni Mical na anak ni Saul, na pinalaki niya para 
kay Adriel.” 


ADULAM. Isang lunsod ng Juda na nasa ma- 
tabang mababang lupain o Sepela sa bandang ka- 
lagitnaan ng Betlehem at ng Lakis. (Jos 15:35) 
Ipinapalagay na ito ay ang Tell esh-Sheikh Madh- 
kur (Horvat “Adullam), mga 26 na km (16 na mi) 
sa KTK ng Jerusalem. Ang orihinal na pangalan 
nito ay waring napanatili sa pangalan ng kalapit na 
mga guho ng ‘Id el-Ma (Miyeh). Mula sa lugar ng 
Adulam ay matatanaw ang Wadi es-Sur at ang pa- 
sukan mula sa bahaging iyon ng Sepela patungo sa 
loob ng Juda, kaya naman isa itong estratehikong 
dako. Pangunahin itong nakilala dahil sa “yungib ng 
Adulam,” kung saan tumakas si David mula kay Ha- 
ring Saul. Maraming yungib na batong-apog ang 
masusumpungan sa lugar na ito.---2Sa 23: 13. 

Maliwanag na ang Adulam ay isang sinaunang 
lunsod. Ang unang pagkabanggit nito sa Bibliya ay 
may kaugnayan kay Hira na “Adulamita,” na naging 
kaibigan ni Juda bago lumipat sa Ehipto ang pamil- 
ya ni Jacob. (Gen 38:1, 2, 12, 20) Noong panahon ng 
pagsalakay ni Josue pagkaraan ng mga tatlong sig- 
lo, ang Adulam ay isa sa 31 maliliit na kaharian na 
nilupig niya. (Jos 11:1-15, 12:15) Nang maglaon, ang 
Adulam ay itinakda sa Juda kasama ng iba pang 
mga lunsod ng Sepela.---Jos 15:33-35. 

Noong panahong tinutugis si David ni Haring Saul, 
siya ay tumakas mula sa Filisteong hari na si Akis 
ng Gat at umahon sa Adulam sa isang yungib, kung 
saan nang bandang huli ay sumama sa kaniya ang 
mga 400 lalaki. (1Sa 22:1-5) Yamang ang lugar na 
ito ay mga 19 na km (12 mi) lamang sa KTK ng Bet- 
lehem, maaaring alam na ito ni David mula pa no- 
ong mga araw ng kaniyang pagpapastol. Palibhasa'y 
mahirap itong marating, angkop na gamitin ito ni 
David bilang kaniyang moog. Nang dakong huli, no- 
ong panahon ng kaniyang paghahari, ginamit ito ni 
David bilang isang himpilan ng operasyong militar 
sa mga pakikipagdigma laban sa mga Filisteo. Mula 
sa dakong ito, tatlong mandirigma ang sapilitang 
pumasok sa Betlehem upang ikuha si David ng tu- 
big sa imbakang-tubig doon. Gayunman, tinanggi- 
han niyang inumin ang tubig yamang kumakata- 
wan iyon sa kanilang dugo na isinapanganib nila 
upang makuha iyon.—1Cr 11:15-19: 12:16, 2Sa 5: 
17, 18. 

Ang Adulam ay isa sa 15 sunud-sunod na tang- 
gulang lunsod na pinatibay ni Rehoboam ng Juda. 
(2Cr 11:5-12) Ang mga lunsod na ito, na nilayong 
maglaan ng proteksiyon mula sa K at T, ay nilupig 
ng mga hukbo ni Senakerib noong panahon ng 


ADUMIM 


pamamahala ni Hezekias (732 B.C.E.). (2Ha 18:13) 
Noong mga araw ni Nehemias, binabanggit ang 
Adulam bilang isa sa mga lunsod na muling pina- 
mayanan ng mga Judiong bumalik mula sa pagka- 
tapon sa Babilonya.---Ne 11:30. 


ADUMIM [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “pula”: posible, Mga Pulang Bato]. Ang 
sampahan ng Adumim ay isang matarik na daanan 
na mga 12 km (7.5 mi) sa SHS ng Jerusalem at nasa 
kalagitnaan ng mga lunsod ng Jerico at Jerusalem. 
Ito'y paahon mula sa mababang Libis ng Jordan 
hanggang sa bulubunduking pook ng Juda. Mula pa 
noong sinaunang mga panahon hanggang sa nga- 
yon, ang lansangan sa pagitan ng dalawang lunsod 
na iyon ay bumabagtas sa daanang ito. Gayunman, 
binanggit ito sa rekord ng Bibliya bilang isang pala- 
tandaan lamang ng hangganan sa pagitan ng mga 
teritoryo ng Juda at ng Benjamin.---Jos 15:7: 18:17. 

Sa wikang Arabe, ang daanang ito ay tinatawag 
na Tal'at ed-Damm (nangangahulugang “Sampahan 
ng Dugo") at sa Hebreo naman ay Matale Adumim 
(nangangahulugang “Sampahan ng Adumim”). Ba- 
gaman ipinapalagay ng ilang sinaunang manunulat 
na ang pinagmulan ng pangalan ng daanan ay ang 
pagbububo ng dugo na ginawa ng mga magnana- 
kaw at mga tulisan, mas malamang na hinango iyon 
sa mamula-mulang kulay ng lupa dahil sa nakalan- 
tad na mga bahaging may okre. Laging mapanga- 
nib sa rutang ito dahil liblib ang rehiyong iyon 
at malimit ang nakawan doon, at mula pa noong 
unang mga panahon, isang kuta ang pinananatili 
roon upang maprotektahan ang mga manlalakbay. 
Dahil dito, ang lugar na iyon ang iminumungkahing 
pinangyarihan ng pagsalakay sa manlalakbay na 
'pababa patungong Jerico, gaya ng binanggit sa 
ilustrasyon ni Jesus tungkol sa madamaying Sama- 
ritano.--Luc 10:30-37. 

Ang “agusang libis” na binanggit sa Josue 15:7, na 
sa dakong T niyaon masusumpungan ang sampa- 
han ng Adumim, ay maliwanag na ang Wadi el Qilt, 
na halos kaagapay ng lansangan at bumabagtas di- 
kalayuan sa T ng Jerico patungo sa Ilog Jordan. 


AFIAS. Isang Benjamita at isa sa mga ninuno 
ni Haring Saul.--1Sa 9:1, 2. 


AGABO. Isang propetang Kristiyano na buma- 
ba sa Antioquia ng Sirya mula sa Jerusalem, kasa- 
ma ng iba pang mga propeta, noong tadng mama- 
lagi roon si Pablo. 

Inihula ni Agabo sa pamamagitan ng espiritu “na 
isang malaking taggutom ang malapit nang duma- 
ting sa buong tinatahanang lupa.” (Gaw 11:27, 28) 
Gaya ng sinasabi ng ulat, ang hula ay natupad no- 
ong panahon ng paghahari ni Emperador Claudio 


52 


(41-54 C.E.). Nabanggit ng Judiong istoryador na si 
Josephus ang “malaking taggutom” na ito.---Jewish 
Antiquities, XX, 51 (ii, 5); XX, 101 (v, 2). 

Sa pagtatapos ng huling paglalakbay ni Pablo bi- 
lang misyonero (mga 56 C.E.), sinalubong siya sa 
Cesarea ni Agabo, na humulang aarestuhin si Pablo 
sa Jerusalem. Isinalarawan niya ito sa pamamagitan 
ng paggapos sa kaniyang sariling mga kamay at paa 
gamit ang pamigkis ni Pablo.---Gaw 21:8-11. 


AGAG. Ang pangalan o titulo na ikinapit sa ma- 
higit sa isang hari ng mga Amalekita. 

1. Sa ikatlong makahulang pananalita ni Balaam, 
inihula niya na isang hari ng Israel ang magiging 
'mas mataas kaysa kay Agag, at ang kaharian nito 
ay madadakila.” (Bil 24:7) Ang mga salitang ito ay 
binigkas noong mga 1473 B.C.E., at wala nang anu- 
mang pagbanggit tungkol kay Agag hanggang no- 
ong maghari si Haring Saul (1117-1078 B.C.E.). Da- 
hil dito, iminumungkahi ng ilang iskolar na ang 
“Agag” ay isang titulo na ginamit ng mga hari ng 
mga Amalekita katulad ng titulong Paraon na gina- 
mit ng mga hari ng Ehipto. Posible rin na isang kaso 
lamang ito ng paulit-ulit na paggamit ng isang per- 
sonal na pangalan. Anuman ang kalagayan, ipinahi- 
hiwatig ng paraan ng pagtukoy ni Balaam kay Agag 
na ang kaharian nito ay isang makapangyarihang 
kaharian noong panahong iyon.---Bil 24:20, tingnan 
ang AMALEK, MGA AMALEKITA. 

2. Ang hari ng Amalek na tinalo ni Haring Saul 
bilang katuparan ng hatol ni Jehova. (Exo 17:14, 
Deu 25:17-19, 1Sa 15:1-7) Gayunman, hindi pinatay 
ni Saul si Agag at hinayaan niyang kunin ng bayan 
ang ilan sa mga samsam. Dahil dito, ipinahayag ni 
Samuel na itinakwil ng Diyos si Saul bilang hari. 
(1Sa 15:8-29) Pagkatapos, si Agag ay pinatay ni Sa- 
muel, na nagsabi sa kaniya: “Kung paanong dahil sa 
iyong tabak ay naulila sa anak ang mga babae, 
gayon magiging pinakaulila sa anak ang iyong ina 
sa gitna ng mga babae.”--1Sa 15:32, 33: ihambing 
ang Huk 1:5-7. 


AGAGITA [Ni (Kay) Agag]. Isang termino na 
ikinapit kay Haman at sa kaniyang ama, si Hameda- 
ta, sa Esther 3:1, 10; 8:3, 5; 9:24. Lumilitaw na ipi- 
nakikilala sila nito bilang mga inapo ni Agag at sa- 
makatuwid ay mula sa angkan ng mga Amalekita. 
Karaniwan nang gayon ang pagkaunawa ng mga 
Judio sa pananalitang ito at ipinapalagay nila na si 
Agag ang monarkang binanggit sa 1 Samuel 15:8- 
33. Tinutukoy ni Josephus si Haman bilang “mula sa 
angkan ng mga Amalekita.” (Jewish Antiquities, 
XI, 209 [vi, 5]) Si Mardokeo ay isang inapo ni Kis 
na mula sa tribo ni Benjamin, kung kaya siya at 
si Haman ay masasabing mortal na magkaaway. 
—Es 2:5. 


53 


AGAS [sa Ingles, running discharge]. Isang ter- 
mino sa Bibliya na tumutukoy sa mga karamda- 
mang nauugnay sa ari ng lalaki o ng babae. (Lev 15: 
2, 19, 25; Bil 5:2, 3, 2Sa 3:29) Sa kaso ng mga lala- 
ki, nauugnay ito sa di-malusog na kalagayan, anu- 
pat may lumalabas o bumabara sa ari. (Lev 15:2, 3) 
Walang supling na lalaki ni Aaron ang pinahintulu- 
tang kumain ng “mga banal na bagay” habang ma- 
rumi siya dahil sa kaniyang agas.--Lev 22:4. 

Kung minsan, ang pananalitang “agas” ay tumu- 
tukoy sa regular at normal na pagreregla ng babae. 
(Lev 15:19-24) Gayunman, ginagamit din ito upang 
tumukoy sa matagal na pag-agas ng dugo dahil sa 
sakit, at sa gayon ay isa itong di-normal na pag- 
agas ng dugo. (Lev 15:25-30) Sa huling nabanggit 
na kalagayan, tumukoy ito sa malalang “pag-agas 
ng dugo" na dinanas ng isang babae nang 12 taon 
bago siya pinagaling ni Jesu-Kristo.---Mat 9:20-22. 

Ayon sa Kautusan, ang taong inaagasan ay maru- 
mi, anupat ang mga bagay at mga taong hihipuin 
niya ay magiging marumi. Kapag tumigil na ang 
agas na dahil sa sakit, ang indibiduwal ay gagawa 
ng espesipikong mga hakbang para sa pagpapadali- 
say.--Lev 15, tingnan ang MALINIS, KALINISAN. 


AGATA. Mahalagang batong pampalamuti na 
isang anyo ng calcedonia, isang uri ng kwarts na 
may kulay. 

Ang karamihan sa mga agata ay namumuo bi- 
lang mga butil sa patung-patong na deposito ng si- 
lica na nasa mga butas sa loob ng ilang uri ng bato. 
Ang ilang suson ng agata ay malinaw at ang ilan 
naman ay malabo, at iba-iba rin ang mga kulay ng 
mga ito dahil sa mikroskopikong mga partikula ng 
mga iron salt. Ang mga agata ay may kombinasyon 
ng mga kulay na gaya ng dilaw, kayumanggi, abu- 
hin, asul, o itim, at may magagandang disenyo gaya 
ng maninipis at makakapal na guhit, o ulap-ulap. 
Ang agata ay mas matigas nang kaunti kaysa sa ba- 
kal at maaaring pakinisin para maging makintab na 
makintab. 

Posibleng nanggaling sa Ehipto ang agata na 
ginamit ng mga Israelita sa ilang. Ayon kay Pliny na 
Nakatatanda, matatagpuan sa kapaligiran ng Thebes 
ang mga pulang agata na may mga guhit na puti. 
Maaaring ang gayong pulang agata ang uri ng ba- 
tong inilagay sa “pektoral ng paghatol” ng mataas na 
saserdote upang kumatawan sa isa sa 12 tribo ng Is- 
rael. Agata (sa Heb., shevoh,, isang uri ng mahala- 
gang bato) ang panggitnang bato sa ikatlong hanay 
ng pektoral ni Aaron.---Exo 28:2, 15, 19 (tlb sa Rbi8), 
21: 39:12. 


AGEE. Isang Hararita at ama ni Shamah na isa 
sa makapangyarihang mga lalaki ni David.---2Sa 
23:8, 11. 


AGILA 


AGILA [sa Heb., ne'sher, sa Aramaiko, neshar”: 
sa Gr., ae-tos’]. Isang malaking ibong maninila. Na- 
niniwala ang ilan na ang pangalan nito sa Hebreo ay 
hinalaw sa salitang-ugat na nangangahulugang “lu- 
ray-lurayin o wakwakin.” Ipinapalagay naman ng 
iba na ito ay onomatopoeic (isang pangalan na ang 
mismong tunog ay nagpapahiwatig kung ano ang 
tinutukoy) at sinasabi nila na ang ne'sher ay nagpa- 
pahiwatig ng “humahagibis na tunog,” o “kumikis- 
lap na sinag,” samakatuwid ay isang ibon na duma- 
dagit sa sisilain nito, anupat bumubulusok na may 
humahagibis na tunog at tulad ng kumikislap na li- 
wanag sa himpapawid. Sa alinmang kaso, tumpak 
na inilalarawan ng terminong Hebreo ang agila, na 
ang tulad-kidlat na pagbulusok nito mula sa napa- 
katataas na dako ay lumilikha ng humahaginit na 
tunog habang ang hangin ay dumaraan sa mga du- 
long balahibo ng nakabukang mga pakpak nito. Pa- 
libhasa'y isang ibong naninila at umiinom ng dugo 
(Job 39:27, 30), ang agila ay kasama sa mga ibon na 
nakatala sa Kautusang Mosaiko bilang “marumi.” 
—lLev 11:13, Deu 14:12. 

Mga Uri ng Agila sa Palestina. Kabilang sa 
mga agila na makikita ngayon sa Israel ang imperi- 
al eagle (Aquila heliaca), ang golden eagle (Aquila 
chrysaetos), at ang short-toed eagle (Circaëtus gal- 
licus). Ang golden eagle, na tinawag nang gayon da- 
hil may ginintuang kinang ang ulo at batok nito, ay 
isang kahanga-hanga at matingkad-kayumangging 
ibon na ang taas ay mga 1 m (3 piye), anupat ang 
sukat ng nakabukang mga pakpak nito mula sa du- 
lo't dulo ay mga 2 m (6.5 piye). Ang mga agila ay 
karaniwan nang medyo malaki ang ulo at nakaus- 
li ang dakong kilay sa ibabaw ng mga mata nito, 
may maikli, malakas at hugis-kalawit na tuka, ma- 
lalakas na binti, at matatalim at malalakas na kuko. 


“Dinala sa mga pakpak ng mga agila” 
--ano ang saligan ng makasagisag 
na pananalitang ito? 


Ang rehiyon ng Sinai ay tinatawag na “lupain ng 
mga agila,” kung saan ang mga ibong ito ay puma- 
paimbulog at sumasalimbay sa pamamagitan ng 
kanilang malalakas at malalapad na pakpak. Kaya 
naunawaan ng pinalayang mga Israelita na nagka- 
tipon sa Bundok Sinai ang pagiging angkop ng lara- 
wang itinatawid ng mga salita ng Diyos, na dina- 
la niya sila papalabas ng Ehipto “sa mga pakpak ng 
mga agila.” (Exo 19:4: ihambing ang Apo 12:14.) 
Pagkaraan ng halos 40 taon, maihahambing ni Moi- 
ses ang pag-akay ni Jehova sa Israel sa ilang sa 
pangangalaga ng agila na “gumagalaw ng kani- 
yang pugad, umaali-aligid sa kaniyang mga inakay, 


AGILA 


nag-uunat ng kaniyang mga pakpak, kumukuha sa 
kanila, nagdadala sa kanila sa kaniyang mga bag- 
wis.” (Deu 32:9-12) Kapag maaari nang lumipad ang 
mga inakay, pinakikilos sila ng kanilang magulang, 
anupat ipinapagaspas at ikinakampay ang kaniyang 
mga pakpak upang ipakita sa mga inakay kung ano 
ang gagawin, at pagkatapos ay itinutulak sila sa gi- 
lid ng pugad at inuudyukan sila na lumipad. 

Bagaman pinag-aalinlanganan ng ilan kung aktu- 
wal ngang dinadala ng agila ang inakay sa likuran 
nito, iniulat ni Sir W. B. Thomas na pinatutunayan 
ng isang guide sa Scotland, hinggil sa golden eagle, 
na “ang mga magulang na ibon, matapos ganyakin 
ang inakay at kung minsan ay itulak ito mula sa pu- 
gad, ay sumasalimbay sa ilalim ng nagpupunya- 
ging inakay at sinasalo ito ng kanilang mga pakpak 
at likuran.” (The Yeoman's England, London, 1934, 
p. 135) Sinipi sa Bulletin ng Smithsonian Institution 
(1937, Blg. 167, p. 302) ang sinabi ng isang tagapag- 
masid sa Estados Unidos: “Nagsimula ang ina sa pu- 
gad na nasa malalaking bato, at walang-ingat na 
nakitungo sa inakay anupat hinayaan niya itong 
mahulog, sa palagay ko, nang mga siyamnapung 
piye: pagkatapos ay sasalimbay siya sa ilalim nito 
nang nakabuka ang mga pakpak at dadapo ang ina- 
kay sa kaniyang likuran. Lilipad siya sa taluktok ng 
kabundukan kasama ito at uulitin niya ang proseso. 
. . - Manghang-mangha kami ng aking ama ha- 
bang pinanonood namin ito nang mahigit sa isang 
oras.” Bilang komento sa mga pananalitang ito, si 
G. R. Driver ay nagsabi: “Kung gayon, ang paglala- 
rawan [sa Deuteronomio 32:11] ay hindi kathang- 
isip lamang kundi batay sa tunay na pangyaya- 
ri." —Palestine Exploration Quarterly, London, 1958, 
p. 56, 57. 

Mataas na Pugad at Malayong Abot ng Pani- 
ngin. Ang mga ugali ng agila sa paggawa ng pu- 
gad ay idiniin sa pagtatanong ng Diyos kay Job sa 
Job 39:27-30. Ang pugad ay maaaring nasa mataas 
na punungkahoy o nasa malaking bato ng isang da- 
lisdis o mabatong bangin. Sa paglipas ng mga taon, 
ang pugad ay maaaring tumaas nang hanggang 
2 m (6.5 piye), anupat yaong sa ibang mga agila ay 
maaari pa ngang tumimbang nang mga isang tone- 
lada! Ang seguridad at pagiging mahirap maabot ng 
pugad ng agila ay ginamit din ng mga propeta sa 
makasagisag na paraan sa kanilang mga mensahe 
laban sa matayog na kaharian ng Edom na nasa 
mabatong kabundukan ng rehiyon ng Araba.---Jer 
49:16: Ob 3, 4. 

Ang malayong abot ng paningin ng agila, na bi- 
nanggit sa Job 39:29, ay pinatutunayan ni Ruther- 
ford Platt sa kaniyang aklat na The River of Life 
(1956, p. 215, 216), na naglalahad din tungkol sa ka- 
kaibang disenyo ng mata ng agila, anupat pinatoto- 


54 


tohanan ang karunungan ng Maylalang. Ang aklat 
ay nagsasabi: 

“Makikita natin ang pinakamatalas na mga mata 
sa buong kaharian ng mga hayop . . . [sa] mga mata 
ng agila, buwitre, at lawin. Napakalinaw ng mga 
mata nila anupat mula sa isang libong piye sa him- 
papawid ay kaya nilang makita ang isang rabit 
o isang ibong grouse na halos nakatago sa damu- 
han. 

“Matalas ang paningin ng mata ng isang manini- 
la dahil ang repleksiyon ng bagay na nakita ay tu- 
matama sa makapal na kumpol ng mga selulang 
matutulis at hugis-balisungsong. Ang maliit na ba- 
haging ito sa likuran ng bilog ng mata ay tumatang- 
gap ng liwanag mula sa bagay na tinitingnan sa pa- 
mamagitan ng libu-libong tulis sa isang pantanging 
paraan na nakabubuo ng isang malinaw na larawan 
sa isipan. Sa halos lahat ng mga maninila, gaya ng 
skunk, cougar, at tao, ang nag-iisang bahagi na may 
mga selulang hugis-balisungsong ay sapat na, tu- 
mitingin tayo nang deretso sa unahan at direktang 
nilalapitan ang bagay na tinitingnan natin. Ngunit 
hindi ganito ang agila o ang lawin yamang pagkata- 
pos niyang tutukan ang rabit sa damuhan ng kani- 
yang matalas na pampokus na mga selulang hugis- 
balisungsong, dinadagit niya ito sa pamamagitan ng 
isang mahaba at pahilis na pagsalimbay. Dahil dito, 
ang larawan ng pinupuntirya ay tumatagos sa likod 
ng bilog ng mata sa isang pakurbang linya. Ang ga- 
yong linya ay eksaktong nakalatag para sa mata ng 
agila anupat sa halip na may isang kumpol lamang 
ng mga selulang hugis-balisungsong, ang sumasa- 
limbay na ibon ay may pakurbang linya ng gayong 
mga selula. Kaya naman habang sumasalimbay ang 
agila, ang kaniyang mga mata ay nananatiling na- 
kapokus sa rabit na nasa damuhan.”--Ihambing 
ang Jer 49:22. 

Mga Kakayahan sa Paglipad. Ang pagiging 
matulin ng agila ay itinatampok sa maraming teks- 
to. (2Sa 1:23: Jer 4:13, Pan 4:19, Hab 1:8) Iniulat na 
may mga agilang lumalampas sa bilis na 130 km 
bawat oras (80 mi bawat oras). Nagbabala si Solo- 
mon na ang kayamanan ay gumagawa ng mga 
pakpak para sa kaniyang sarili” gaya ng mga pakpak 
ng agilang lumilipad patungo sa himpapawid (Kaw 
23:4, 5), at nagdalamhati naman si Job dahil sa ma- 
bilis na paglipas ng buhay, anupat inihambing ito sa 
tulin ng isang agila na naghahanap ng masisila. (Job 
9:25, 26) Gayunman, yaong mga nagtitiwala kay 
Jehova ay tatanggap ng lakas upang makapagpatu- 
loy, na para bang pumapailanlang sila sa pamama- 
gitan ng tila walang-kapagurang mga pakpak ng 
pumapaimbulog na agila.---Isa 40:31. 

Ang makabagong mga siyentipiko ay humahanga 
sa “lipad ng agila sa langit,” gaya ng pagkamangha 


55 


ng manunulat ng Kawikaan 30:19. Inilahad ni Cla- 
rence D. Cone, Jr., na ang pag-oobserba sa maringal 
at halos walang kahirap-hirap na pagpapaimbulog 
ng mga agila, mga lawin, at mga buwitre ay “naka- 
tulong sa pagkatuklas ng isang saligang mekanismo 
ng meteorolohiya.” Ipinakita niya kung paano lubu- 
sang ginagamit ng malalaking ibon ang malalakas 
na daloy ng mainit na hangin na pumapailanlang 
mula sa lupa dahil sa init ng araw at kung paa- 
nong napakahusay ng aerodynamics ng mga dulo 
ng mga pakpak ng agila anupat hindi bumabagal 
ang mga ito dahil walang hanging bumabalik sa 
pakpak.--Scientific American, Abril 1962, p. 131, 
188. 

Makasagisag na Paggamit. Ang malakas na 
ibong maninilang ito ay madalas gamitin ng mga 
propeta upang lumarawan sa nagdidigmaang mga 
hukbo ng kaaway na mga bansa dahil sa kanilang 
biglaan at kadalasan ay di-inaasahang pagsalakay. 
(Deu 28:49-51: Jer 48:40: 49:22: Os 8:1) Ang mga 
tagapamahalang Babilonyo at Ehipsiyo ay inilara- 
wan bilang mga agila. (Eze 17:3, 7) Kapansin-pansin 
na sa maraming sinaunang bansa, kabilang na ang 
Asirya, Persia, at Roma, ang larawan ng agila ay la- 
ging ginagamit sa maharlikang mga setro, mga es- 
tandarte, at mga stela, kung paanong sa maka- 
bagong panahon ay ginagamit ito ng Alemanya, 
Estados Unidos, at iba pa. 

Kinukuwestiyon ng ilan ang paggamit sa panana- 
litang “mga agila” sa Mateo 24:28 at Lucas 17:37, 
anupat sinasabi nila na ang mga tekstong ito ay ma- 
lamang na tumutukoy sa mga buwitre na nag- 
kukumpulan sa palibot ng bangkay. Gayunman, 
bagaman hindi mga bangkay ang pangunahing 
pagkain ng agila, di-gaya ng buwitre, kung minsan 
ay kumakain din ito ng mga bangkay. (Palestine 
Exploration Quarterly, 1955, p. 9) Isa pa, baga- 
man kadalasan ay mag-isang naninila ang agila, di- 
gaya ng mga buwitre na mahilig magsama-sama, 
kung minsan ay naninila ang mga ito nang pa- 
res-pares. Iniuulat ng aklat na The Animal King- 
dom (Tomo Il, p. 965) ang isang pangyayari na 
doo'y “lansakang sinalakay ng maraming agila ang 
isang prong-horned antelope.” (Inedit ni F. Drim- 
mer, 1954) Ang nabanggit na hula ni Jesus ay bi- 
nigkas may kaugnayan sa kaniyang ipinangakong 
“pagkanaririto.” Samakatuwid, hindi lamang ito ku- 
makapit sa pagkatiwangwang ng bansang Judio no- 
ong 70 C.E. sa kamay ng mga hukbong Romano, na 
ang mga estandarte ay may mga larawan ng agila. 

Ang mga agila ay ginamit sa Apocalipsis upang 
kumatawan sa mga nilalang na naglilingkod sa tro- 
no ng Diyos at nagpapatalastas ng mga mensahe ng 
kahatulan ng Diyos para sa mga nasa lupa, walang 
alinlangang nagpapahiwatig ng tulin at malayong 


AGRIKULTURA 


abot ng paningin.---Apo 4:7: 8:13; ihambing ang Eze 
1:10; 10:14. 

Ang isa pang teksto na itinuturing ng maraming 
iskolar na tumutukoy sa buwitre sa halip na sa agi- 
la ay ang Mikas 1:16, kung saan binabanggit na ang 
Israel, sa makasagisag na paraan, ay 'nagpapalapad 
ng pagkakalbo nito na gaya ng sa agila.” Mabalahi- 
bo ang ulo ng agila, maging ang bald eagle ng Hila- 
gang Amerika ay tinutukoy lamang na “kalbo” dahil 
sa puting balahibo sa ulo nito na siyang dahilan 
kung kaya nagtitingin itong kalbo sa malayo. Ang 
griffon vulture (Gyps fulvus), na makikita pa rin sa 
Israel, ay mayroon lamang ilang malalambot na pu- 
ting balahibo sa ulo nito, at ang leeg nito ay halos 
walang balahibo. Kung ito ang tinutukoy ng teksto, 
ipinahihiwatig nito na ang Hebreong ne'sher ay ma- 
aaring tumukoy sa iba pang mga ibon bukod sa agi- 
la. Mapapansin na ang griffon vulture, bagaman 
hindi ibinibilang ng mga ornitologo sa “uri” o “ge- 
nus” ng agila, ay itinuturing na kabilang sa “pamil- 
ya” nito (Accipitridae). Gayunman, ipinapalagay ng 
ilan na ang Mikas 1:16 ay tumutukoy sa paglulugas 
ng balahibo ng agila, bagaman sinasabi na ang pro- 
sesong ito ay unti-unti at hindi nahahalata. Maaa- 
ring ang prosesong ito, na nakababawas ng pagkilos 
at lakas at sinusundan ng pagbabalik ng normal na 
pamumuhay, ang tinutukoy ng salmista sa pagsasa- 
bing ang kabataan ng isa ay “nababagong tulad ng 
sa agila.” (Aw 103:5) Iniisip naman ng iba na tumu- 
tukoy ito sa mahabang buhay ng agila, anupat ang 
ilan ay umabot nang 80 taon. 

Ang pangalang Aquila (Gaw 18:2) ay salitang La- 
tin para sa agila. 


AGRIKULTURA. Pagbubukid: ang pagsasaka 
ng lupa at pagpapatubo ng mga pananim, gayundin 
ang pag-aalaga ng mga hayop. Sa Eden nagsimula 
ang agrikultura, yamang si Adan, matapos siyang 
lalangin ng Diyos, ay inilagay sa hardin “upang iyon 
ay sakahin at ingatan.” (Gen 2:5, 15) Gayunman, 
dahil sa kawalang-katapatan ng unang mag-asawa, 
hindi nila napalawak ang Paraiso ng Eden, kundi sa 
halip, ang lupa ay sumailalim sa sumpa ng Diyos. 
Kinailangang magpawis at magpagal ng isa upang 
makakuha siya ng ikabubuhay mula sa lupa.---Gen 
3:17-19. 

Ang unang anak nina Adan at Eva, si Cain, ay na- 
ging “tagapagsaka ng lupa” at si Abel naman ay na- 
ging tagapagpastol ng tupa. (Gen 4:2-4) Pagkaraan 
ng Baha, “si Noe ay nagpasimula bilang isang mag- 
sasaka” at nagtanim ng isang ubasan. (Gen 9:20) 
Nang maglaon, sina Abraham, Isaac, at Jacob ay na- 
muhay nang pagala-gala at naging mga pastol ng 
kanilang mga kawan, maaaring katulad ni Jabal 
bago ang Baha (Gen 4:20), bagaman may katiba- 
yan din na nagsaka sina Isaac at Jacob, anupat 


AGRIKULTURA 


espesipikong binanggit noon ang trigo.---Gen 26:12: 
27:37; 30:14: 37:7. 

Agrikultura ng Israel. Ipinakikita ng mga pag- 
huhukay ng mga arkeologo na ang lugar ng Palesti- 
na ay isa sa mga kauna-unahang sentro ng agrikul- 
tura. Ang Lupang Pangako ay isang napakatabang 
lupain. Noong mga araw ni Lot, ang distrito ng Jor- 
dan ay “tulad ng hardin ni Jehova, tulad ng lupain 
ng Ehipto hanggang sa Zoar.” (Gen 13:10) Bago ang 
Pag-alis, naging pamilyar na pamilyar ang bansang 
Israel sa agrikultura sa Ehipto, kung saan nagtata- 
nim noon ng trigo, lino, sebada, pipino, pakwan, 
puero, sibuyas, bawang, at iba pang mga produkto. 
(Exo 9:25, 26, 31, 32; Bil 11:5, Deu 11:10) Pagkatapos 
nito, sa loob ng 40 taon, ang bansa ay namuhay 
nang pagala-gala sa ilang, ngunit maituturing na- 
mang naging malaya sila sa nakasisirang pakikipag- 
samahan sa mga paganong bayan. 

Pagpasok nila sa Lupang Pangako, namirmihan 
ang bansa at namuhay bilang mga magsasaka at 
mga pastol. Tiyak na naging bentaha sa kanila na 
ang lupaing pinamayanan nila ay dati nang sina- 
saka. Noong panahong iyon, ang karamihan sa 
mga Hebreong pamilyar sa agrikultura sa Ehipto 
ay namatay na sa ilang, at dahil dito, kakaunti, 
kung mayroon man, ang kuwalipikado at mahuhu- 
say na magsasaka na may praktikal na karanasan 
upang mapasimulang sakahin ang isang lupaing 
bago at kakaiba para sa kanila. (Bil 14:22-30, Heb 
3:16, 17) Kaya naman naging malaking bentaha sa 
kanila na manahin ang ‘mga bahay na puno ng la- 
hat ng mabubuting bagay, mga imbakang-tubig 
na hinukay, mga ubasan at mga punong olibo na 
itinanim na at namumunga. ---Deu 6:10, 11; 8:6-9. 

Pagkatapos hati-hatiin ang lupain bilang mga te- 
ritoryo ng tribo, hinati-hati naman ang mga ito bi- 


56 


lang mga lote ng lupa, maliwanag na sa pamamagi- 
tan ng lubid na panukat. (Aw 78:55; Eze 40:3, Am 
7:17, Mik 2:4, 5) Nang maitatag na ang mga hang- 
ganan, kinailangan nilang kilalanin at igalang ang 
mga ito.--Deu 19:14, 27:17, Kaw 22:28, Os 5:10, 
ihambing ang Job 24:2. 

May mahalagang dako ang agrikultura sa mga 
batas na ibinigay sa Israel. Ang lupain ay kay Jeho- 
va kung kaya hindi ito dapat abusuhin. (Lev 25:23) 
Hindi ito maaaring ipagbili nang panghabang-pana- 
hon, at maliban sa mga ari-ariang nasa loob ng mga 
lunsod na may pader, ang lupaing ipinagbili dahil sa 
kagipitan at pagbagsak ng kabuhayan ay dapat iba- 
lik sa orihinal na may-ari sa taon ng Jubileo. (Lev 
25:10, 23-31) Kahilingan noon na magkaroon ng 
isang sabbath na kapahingahan tuwing ikapitong 
taon, anupat sa panahong iyon ay hindi tatamnan 
ang lupain upang manauli ang katabaan nito, sa ga- 
yon ay magdudulot ito ng kapakinabangang katulad 
niyaong sa pagpapalit-palit ng pananim sa ngayon. 
(Exo 23:10, 11: Lev 25:3-7) Maaaring naging waring 
mapanganib ang kahilingang ito at tiyak na na- 
ging pagsubok ito sa pananampalataya ng bansa 
sa pangako ng Diyos na maglalaan siya nang sa- 
gana upang makaraos sila hanggang sa pag-aani 
ng kasunod na taon. Ngunit kasabay naman nito, 
napasigla sila na maingat na magpasiya at pati- 
unang maghanda. Ang taon ng Jubileo (tuwing ika- 
50 taon) ay naging isa ring taon ng kapahingahan 
para sa lupain.--Lev 25:11, 12. 

Ang tatlong taunang kapistahan na iniutos sa Is- 
rael na ipagdiwang ay itinapat sa mga kapana- 
hunang agrikultural: ang Kapistahan ng mga Ti- 
napay na Walang Pampaalsa kapag panahon ng 
pag-aani ng sebada, ang Pentecostes kapag pa- 
nahon ng pag-aani ng trigo, at ang Kapistahan 
ng mga Kubol kapag matatapos nang anihin ang 
mga bunga ng katatapos 
na taon. (Exo 23:14-16) 
Ang mga kapanahunan 
at pag-aani ay nagsil- 
bing mga salik sa pag- 
pepetsa at mga tagapag- 
pahiwatig ng panahon 
para sa mga Israelita 
at mas karaniwan nilang 
ginagamit ang mga ito 
kaysa sa mga pangalan 
ng mga buwan sa kalen- 
daryo. Nagsilbi ring pro- 


Isang hagdan-hagdang 
dalisdis ng burol na 
pangkaraniwan sa 
agrikultura ng Israel 


57 


teksiyon sa mga Israelita sa espirituwal na paraan 
ang gayong agrikultural na buhay, yamang hindi 
nila kinailangang umasa sa ibang mga bayan para 
sa kanilang mga pangangailangan at hindi nila ga- 
anong kinailangang makipagkalakalan sa nakapali- 
bot na mga bansa. 

Bagaman ang lupain ay magiging isang lupaing 
“inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan” para sa ka- 
nila dahil sa pagpapala ng Diyos, mayroon pa ring 
mga suliranin sa agrikultura na kinailangang luta- 
sin. Kung magiging masunurin sila, hindi nila kaka- 
ilanganin ang malawakang pagpapatubig. (Deu 8:7: 
11:9-17) Ang tag-ulan ay nagsisimula sa maagang 
mga pag-ulan sa bandang kalagitnaan ng Oktubre 
at nagpapatuloy hanggang sa panahon ng huling 
mga pag-ulan na nagtatapos sa bandang kalagitna- 
an ng Abril. (Deu 11:14) Pagkatapos ay sinusundan 
ito ng limang buwan na halos walang ulan, anupat 
ang init at pagkatuyo ay naiibsan lamang dahil sa 
makapal na hamog na pumapatak sa gabi at nagpa- 
panariwa sa lupa at mga halaman.---Gen 27:28, Deu 
33:28, tingnan ang HAMOG. 

Upang maingatan ang lupa sa mga dalisdis, lu- 
militaw na gumawa sila noon ng mga hagdan- 
hagdang lupain na may mga batong pader upang 
kulungin ang lupa at maiwasang maagnas ang ma- 
halagang pang-ibabaw na lupa. Ipinakikita ng ar- 
keolohikal na mga paghuhukay na sa ilang dalisdis 
ng burol, makasusumpong ng hanggang 60 o ma- 
higit pa ng gayong mga hagdan-hagdang lupain. 
Upang matiyak na naiingatan ang mga pananim, 
nagtatayo ng mga kubol o mga kubo o ng mga per- 
manenteng tore pa nga sa mga ubasan at mga bu- 
kid upang makapaglagay roon ng bantay na mag- 
mamanman sa palibot.--Isa 1:8: 5:2, Mat 21:33. 

Partikular na binanggit si Haring Uzias bilang 
‘maibigin sa agrikultura [sa literal, lupain].'---2Cr 
26:10. 

Dahil sa pagsuway nila noong bandang huli, ipi- 
nagkait ng Diyos ang kaniyang pagpapala at nagdu- 
lot ito ng mga kasakunaan sa agrikultura gaya ng 
mahihinang ani, mga tagtuyot, mga salot ng balang, 
amag, at iba pang mga suliranin. Gayundin, dahil sa 
pagkasira ng malaking bahagi ng kakahuyan at da- 
hil hindi namantini ang mga sistema ng hagdan- 
hagdang lupain sa loob ng maraming siglo, napaka- 
raming pang-ibabaw na lupa sa kalakhang bahagi 
ng Palestina ang naagnas. Sa kabila ng mga ito, ang 
natitirang lupa sa lugar na iyon sa pangkalahatan 
ay nananatili pa ring napakataba hanggang sa ka- 
salukuyang panahon.--Tingnan ang MANGHAHASIK, 
PAGHAHASIK, PAG-AANI, PAGGIGIIK, at ang iba pang 
kahawig at kaugnay na mga paksa sa ilalim ng kani- 
kanilang indibiduwal na pamagat. 


AGRIPA. Tingnan ang Herrobes Blg. 3 at 4. 


AGUSANG LIBIS 


AGUR. Ang anak ni Jakeh at manunulat ng 
ika-30 kabanata ng aklat ng Mga Kawikaan. (Kaw 
30:1) Wala nang iba pang sinabi na pagkakakilan- 
lan sa kaniya. Malamang na nabuhay siya sa loob 
ng yugtong mula sa paghahari ni Solomon (1037- 
998 B.C.E.) hanggang sa paghahari ni Hezekias 
(745-717 B.C.E.). 

Ipinapalagay ng ilang rabinikong iskolar na ang 
pangalang Agur ay isang alegoriya na tumutukoy 
kay Solomon. Kaya ang talababa sa Kawikaan 30:1 
sa Soncino Books of the Bible ay sumisipi sa sinabi 
ng Midrash: “Tinawag siyang Agur sapagkat siya ay 
nag-imbak (agar) ng kaalaman sa Torah, at ang 
anak ni Jakeh sapagkat kaniyang isinuka (hikki) 
iyon sa dahilang ipinagwalang-bahala niya ang ba- 
bala laban sa pagpaparami ng asawa.” (Inedit ni 
A. Cohen, London, 1952) Gayunman, maging ang 
mga Judiong komentarista ay hindi nagkakaisa sa 
pangmalas na ito, yamang naniniwala ang marami 
na ang pagbabago sa istilo, pananalita, at nilalaman 
ay nagpapahiwatig na iba ang manunulat ng kaba- 
nata. 


AGUSANG LIBIS [sa Ingles, torrent valley]. 
Ang salitang Hebreo na na chal ay maaaring tumu- 
koy alinman sa libis na dinadaluyan ng batis (Gen 
26:19: 2Ha 3:16: Job 30:6, Sol 6:11) o sa batis mis- 
mo. (1Ha 17:4: Aw 110:7) May kinalaman sa sali- 
tang nachal, si A. P. Stanley, sa kaniyang aklat na 
Sinai and Palestine (1885, p. 590), ay may ga- 
nitong puna: “Walang salitang Ingles ang eksak- 
tong katumbas nito, ngunit marahil ay “orrent- 
bed (agusang-sahig) ang pinakamalapit.” Itinatala 
ng Hebreo at Aramaikong leksikon nina Koehler 
at Baumgartner ang “agusang-libis” bilang isa sa 
mga katuturan nito. (Lexicon in Veteris Testamenti 
Libros, Leiden, 1958, p. 607) Ang terminong “wadi” 
(sa Arabe) ay ginagamit din upang tumukoy sa 
agusang libis.---Gen 32:23, tlb sa Rbi8. 

Ang Lupang Pangako ay inilalarawan bilang “isang 
lupain ng mga libis na inaagusan ng tubig, mga bu- 
kal at matubig na mga kalaliman na bumubukal sa 
kapatagang libis at sa bulubunduking pook.” (Deu 
8:7) Ang ilan sa mga batis ay dinadaluyan ng mga 
bukal at sa gayon ay hindi natutuyo, samantalang 
ang iba naman ay inaagusan ng tubig kapag tag- 
ulan ngunit tuyung-tuyo kapag hindi kapanahunan 
ng ulan. (1Ha 17:7, 18:5) Inihambing ng tapat na si 
Job sa isang agusang-taglamig na natutuyo kapag 
tag-araw ang mapandayang pakikitungo sa kaniya 
ng mga kapatid niya.---Job 6:15. 

Kabilang sa mga agusang libis na binanggit sa Bi- 
bliya ay yaong nasa Araba (Am 6:14), Arnon (Deu 
2:36), Besor (1Sa 30:9), Kerit (1Ha 17:3), Ehipto (Jos 
15:4), Escol (Bil 13:23), Gerar (Gen 26:17), Jabok 


AHAB 


(Deu 2:37), Kana (Jos 16:8), Kidron (2Sa 15:23), Ki- 
son (Huk 4:7), Sorek (Huk 16:4), at Zered (Deu 2:13: 
tingnan ang mga agusang libis sa ilalim ng kani- 
kanilang pangalan). Ang iba pang mga agusang 
libis na hindi binanggit gayunma'y pangunahing 
mga sangang-ilog ng Jordan ay ang Yarmuk at ang 
Farah. 


AHAB [Kapatid ng Ama]. 
1. Anak ni Omri at isang hari ng hilagang ka- 
harian ng Israel. Namahala siya sa Samaria nang 
22 taon, mula noong mga 940 B.C.E.---1Ha 16:28, 29. 
Kinunsinti ang Huwad 
na Pagsamba. Ang re- 
kord ni Ahab ang isa sa pi- 
nakamasasama kung tung- 
kol sa tunay na pagsamba. 
Bukod sa nagpatuloy ang 
pinasamang pagsamba kay 
Jehova sa pamamagitan ng 
mga ginintuang guya ni Je- 
roboam, pinahintulutan din 
ni Ahab na labis-labis 
na mahawahan ang Isra- 
el ng pagsamba kay Baal 
dahil sa kaniyang maa- 
gang pag-aasawa kay Je- 
zebel, ang anak ni Etbaal 
na hari ng Sidon. Sa pag- 
sipi sa sinaunang istorya- 
dor na si Menander, tinu- 
koy ni Josephus si Etbaal 
bilang si Itobal, at inilahad 
ng ulat (Against Apion, I, 
123 [18]) na siya ang saser- 
dote ni Astarte bago siya 
lumuklok sa trono matapos 
paslangin ang hari. 
Hinayaan ni Ahab ang 
kaniyang paganong asa- 
wang si Jezebel na ibuyo 
siya sa pagsamba kay Baal, 
magtayo ng isang templo 
para kay Baal, at magtindig 
ng isang sagradong poste 
bilang parangal kay Asera. 
(1Ha 16:30-33) Di-nagtagal 
ay nagkaroon ng 450 pro- 
peta ni Baal at 400 prope- 
ta ng sagradong poste, na 
pawang pinakakain sa ma- 
harlikang mesa ni Jezebel. 
(1Ha 18:19) Ang mga tunay 
na propeta ni Jehova ay pi- 
natay sa pamamagitan ng 


58 


tabak, at tanging ang pagkilos ng tagapamahala sa 
sambahayan ni Ahab na si Obadias, isang taong 
may pananampalataya, ang nakapagligtas sa 100 sa 
kanila nang itago niya sila sa mga yungib, kung 
saan tinustusan niya sila ng tinapay at tubig.---1Ha 
18:3, 4, 13; 19:10. 

Dahil sa pagbaling ni Ahab sa pagsamba kay Baal, 
sinabihan siya ni Elias na darating ang isang matin- 
ding tagtuyot na ayon sa Lucas 4:25 at Santiago 5:17 
ay tumagal nang tatlong taon at anim na buwan. 
(1Ha 17:1, 18:1) Muli lamang uulan kung ipag-uutos 
ni Elias, at bagaman hinanap siya ni Ahab sa lahat 


MGA PANGUNAHING 
AGUSANG LIBIS 


59 


ng nakapalibot na mga bansa at mga kaharian, hin- 
di niya nasumpungan si Elias hanggang nang du- 
mating ang takdang panahon. (1Ha 17:8, 9; 18:2, 10) 
Sinikap ngayon ni Ahab na ibunton ang sisi kay 
Elias dahil sa tagtuyot at taggutom, isang akusasyon 
na pinabulaanan naman ni Elias, anupat ipinakitang 
ang tunay na dahilan niyaon ay ang pagsamba kay 
Baal na tinatangkilik ni Ahab. Isang pagsubok na 
isinagawa sa taluktok ng Bundok Carmel ang nag- 
patunay na si Baal ay hindi umiiral at na si Jehova 
ang tunay na Diyos. Pinatay ang mga propeta ni 
Baal sa utos ni Elias, at di-nagtagal ay bumuhos ang 
isang malakas na ulan na tumapos sa tagtuyot. (1Ha 
18:17-46) Bumalik si Ahab sa Jezreel at sa kaniyang 
asawa, na sinabihan niya tungkol sa mga pagkilos ni 
Elias laban sa Baalismo. Dahil dito, pinagbantaan ni 
Jezebel ang buhay ni Elias, kung kaya tumakas ito 
patungong Bundok Horeb.---1Ha 19:1-8. 

Pagtatayo ng Kabisera, Mga Tagumpay La- 
ban sa Sirya. Pinaniniwalaang kabilang sa gawa- 
ing pagtatayo ni Ahab ang pagkumpleto sa mga 
kuta ng Samaria, na ipinakita ng arkeolohiya na bi- 
nubuo ng tatlong napakatibay na pader na napaka- 
husay ng pagkakagawa. Isiniwalat ng mga paghu- 
hukay ang isang parihabang plataporma ng palasyo 
na may lapad na mga 90 m (295 piye) at haba na 
mga 180 m (590 piye), na napalilibutan ng isang pa- 
der na yari sa mga batong pulido ang pagkakatabas. 
Natagpuan din doon ang maraming entrepanyong 
garing na pampalamuti sa mga muwebles at mga 
entrepanyo ng dingding, na marahil ay galing sa 
“bahay na garing” ni Ahab na binanggit sa 1 Hari 
22:39.--LARAWAN, Tomo 1, p. 948; ihambing din ang 
Am 3:15; 6:4. 

Ang yaman ng lunsod ng Samaria at ang tibay ng 
posisyon nito ay kaagad na nalagay sa bingit ng pa- 
nganib nang kubkubin ito ng Siryanong si Ben- 
hadad II na nanguna sa isang koalisyon ng 32 hari. 
Bagaman noong pasimula'y pumayag si Ahab sa 
mga kahilingan ng mananalakay, nang bandang 
huli'y tumanggi siya na basta na lamang samsaman 
ang kaniyang palasyo. Nabigo ang mga negosa- 
syong pangkapayapaan, at pinatnubayan ng Diyos 
si Ahab sa paggamit ng isang estratehiya sa pakiki- 
pagbaka na hindi inaasahan ng kaaway at naging 
dahilan upang mapatay sila nang lansakan, baga- 
man si Ben-hadad ay nakatakas.-- 1Ha 20:1-21. 

Palibhasa'y kumbinsido na si Jehova ay ‘diyos na 
pambundok' lamang, bumalik si Ben-hadad nang 
sumunod na taon kasama ang isang hukbong mili- 
tar na kasinlaki ng dati, ngunit humanay sila para 
sa pagbabaka sa halos patag na talampas na mala- 
pit sa Apek sa teritoryo ng Manases, sa halip na pu- 
munta sa bulubunduking pook ng Samaria. (Ting- 
nan ang APEK Blg. 5.) Ang mga hukbong Israelita ay 


AHAB 


pumaroon sa dako ng pagbabaka ngunit nagmistu- 
lang “dalawang maliliit na kawan ng mga kambing" 
kung ihahambing sa pagkalaki-laking kampamen- 
tong Siryano. Palibhasa'y napasigla ng pangako ni 
Jehova na ipakikita niyang hindi nakadepende sa 
heograpiya ang kaniyang kapangyarihan, lubusang 
nalupig ng hukbo ni Ahab ang kaaway. (1Ha 20:26- 
30) Gayunman, katulad na katulad ng ginawa ni 
Haring Saul kay Agag na Amalekita, hinayaan ni 
Ahab na manatiling buhay si Ben-hadad at naki- 
pagtipan siya rito upang maibalik sa Israel ang na- 
bihag na mga lunsod at maitalaga kay Ahab ang 
mga lansangan sa Damasco, maliwanag na para 
mapagtayuan ng mga tindahan, o mga pamilihan, 
upang makapagnegosyo si Ahab sa kabiserang iyon 
ng Sirya. (1Ha 20:31-34) Tulad ni Saul, si Ahab ay 
hinatulan ni Jehova dahil dito, anupat inihula na 
may kapahamakang darating sa kaniya at sa kani- 
yang bayan.---1Ha 20:35-43. 

Pagpaslang kay Nabot, at mga Resulta Nito. 
Sa panahon ng namagitang tatlong-tadng kapayapa- 
an, naisip ni Ahab na bilhin ang ubasan ni Nabot ng 
Jezreel, isang piraso ng lupain na gustung-gusto ni 
Ahab dahil katabi lamang iyon ng lupain ng pala- 
syong tinitirahan niya roon. Nang tanggihan ni Na- 
bot ang kaniyang kahilingan dahil sa kautusan ng 
Diyos na hindi maaaring sirain ang pagmamay-ari 
sa mana, si Ahab ay galit na umuwi sa kaniyang ba- 
hay, humiga sa kaniyang higaan nang nakaharap sa 
dingding at ayaw kumain. Nang malaman ng kani- 
yang paganong asawa na si Jezebel kung bakit siya 
nalulumbay, isinaayos nito na maipapaslang si Na- 
bot sa pamamagitan ng isang pakunwaring paglilitis 
sa paratang na pamumusong, anupat gumamit siya 
ng mga liham na isinulat sa pangalan ni Ahab. Nang 
inaangkin na ni Ahab ang pinag-iimbutan niyang 
lote ng lupa, sinalubong siya ni Elias at tinuligsa siya 
nang matindi bilang isang mamamaslang at isa na 
nagbili ng kaniyang sarili upang gumawa ng kaba- 
lakyutan, dahil sa pangungulit ng kaniyang paga- 
nong asawa. Kung paanong hinimod ng mga aso 
ang dugo ni Nabot ay gayundin hihimurin ng mga 
aso ang dugo ni Ahab, at si Jezebel mismo at ang 
mga inapo ni Ahab ay magiging pagkain ng mga aso 
at mga ibong kumakain ng bangkay. Natauhan siya 
sa mga salitang ito, at sa tindi ng pighati ay nag- 
ayuno si Ahab at nagsuot ng telang-sako, anupat 
siya'y paupu-upo at palakad-lakad dahil sa kalum- 
bayan. Sa dahilang ito, pinagpakitaan siya ng kaun- 
ting awa at ipinagpaliban ang pagpapasapit ng kapa- 
hamakan sa kaniyang sambahayan.-- 1Ha 21:1-29. 

Ang kaugnayan ni Ahab sa Juda sa dakong T ay 
tumibay dahil sa isang alyansa ukol sa pag-aasawa 
nang mapangasawa ng kaniyang anak na si Atha- 
lia ang anak ni Haring Jehosapat na si Jehoram. 
(1Ha 22:44, 2Ha 8:18, 26, 2Cr 18:1) Noong minsang 


AHARA 


dumalaw si Jehosapat sa Samaria, hinimok ito ni 
Ahab na tulungan siyang bawiin ang Ramot-gilead 
mula sa mga Siryano, yamang lumilitaw na hindi 
nila lubusang tinupad ang mga kundisyon ng tipang 
ginawa ni Ben-hadad. Bagaman tiniyak ng isang 
pangkat ng mga bulaang propeta na magtatagum- 
pay sila, nagpumilit si Jehosapat na ipatawag ang 
propetang si Micaias, na kinapopootan ni Ahab, at 
humula naman ito ng tiyak na kapahamakan. Mata- 
pos ipag-utos ni Ahab na arestuhin si Micaias, itinu- 
loy pa rin niya ang pagsalakay. Bagaman nagbalat- 
kayo siya bilang pag-iingat, tinamaan siya ng isang 
ligaw na palaso na naging dahilan upang unti-unti 
siyang mamatay. Ang kaniyang bangkay ay dinala 
sa Samaria upang doon ilibing at nang ‘pasimulan 
nilang hugasan ang karong pandigma sa tabi ng ti- 
punang-tubig ng Samaria hinimod ng mga aso ang 
kaniyang dugo." Isang malaking artipisyal na sahu- 
ran ng tubig ang nahukay sa HK panulukan ng ma- 
lawak na looban ng palasyo sa Samaria, at maaa- 
ring dito natupad ang bahaging iyon ng hula.---1Ha 
22:1-38. 

Mga Inskripsiyong Moabita at Asiryano. 
May binanggit na muling pagtatayo ng Jerico noong 
panahon ng paghahari ni Ahab, marahil ay bahagi 
ng isang programa upang higit na makontrol ng 
Israel ang Moab. (1Ha 16:34, ihambing ang 2Cr 
28:15.) Sa Batong Moabita ni Haring Mesa, binang- 
git na ang Moab ay nasupil ni Haring Omri at ng ka- 
niyang anak. 

Kalakip sa mga inskripsiyong Asiryano na nagla- 
larawan sa pagbabaka sa pagitan ni Salmaneser III 
at ng isang koalisyon ng 12 hari sa Karkar ang pa- 
ngalang A-ha-ab-bu bilang isang miyembro ng ko- 
alisyon. Tinatanggap ng karamihan sa mga iskolar 
na ito'y isang pagtukoy kay Haring Ahab ng Israel, 
ngunit para sa katibayan na nagpapakitang hindi ti- 
yak ang gayong pag-aangkin, tingnan ang artiku- 
long SALMANESER Blg. 1. 

2. Isang bulaang propeta na kabilang sa mga ta- 
pon sa Babilonya, anak ni Kolaias. Inihula ni Jere- 
mias na ang imoral at sinungaling na propetang ito 
at ang kaniyang kasamahan ay iihawin ni Nabuco- 
donosor sa apoy.---Jer 29:21-23. 


AHARA. Arg ikatlong anak ni Benjamin. (1Cr 
8:1) Malamang na siya rin ang Ehi sa Genesis 46:21 
at ang Ahiram sa Bilang 26:38. 


AHARHEL. [Inapo ni Juda, isang anak ni Ha- 
rum.— 1Cr 4:8. 
AHAS. Tingnan ang AHAs-PALAs0:, MALAAPOY 


NA AHAS, SERPIYENTE, AHAS. 


AHASBAI. Isang Maacateo na ang “anak” na si 
Elipelet ay isang namumukod-tanging mandirigma 
ni David. (2Sa 23:34) Ang Maaca na pinagmulan ni 


60 


Ahasbai ay maaaring tumutukoy sa Abel-bet-maa- 
ca sa teritoryo ng Neptali o sa Siryanong kaharian 
ng Maaca. (2Sa 20:14: 10:6, 8) Sa katulad na talaan 
sa 1 Cronica 11:35, 36, ang pangalang Ur ang lumi- 
litaw sa halip na Ahasbai. 


AHAS-PALASO [sa Heb., qip:pohz]. Isang 
ahas na maliwanag na tinawag nang gayon dahil 
bigla itong lumulundag upang tuklawin ang sisila- 
in nito, gaya ng rattlesnake. Ang salitang-ugat na 
Hebreo kung saan hinalaw ang pangalan nito ay 
waring nauugnay sa isang pandiwang salitang- 
ugat na Arabe na nangangahulugang “tumalon” 
o “lumukso.” Ang ahas-palaso ay binabanggit sa 
hula ni Isaias (34:15) bilang isa sa mga hayop 
na mananahanan sa Edom. Idiniriin nito na ang 
Edom ay magiging tiwangwang na kaguhuan anu- 
pat magiging isang ligtas na dako para sa ahas- 
palaso upang doon ito “mamugad at mangitlog at 
magpisa ng mga itlog at magpisan ng mga iyon sa 
kaniyang lilim.’ Nangingitlog ang karamihan sa 
mga ahas, at ang tekstong ito ay maaaring tumu- 
tukoy sa kinagawian ng ilang ahas na pumulupot 
sa palibot ng kanilang mga itlog. Sinasabi ng aklat 
ni H. W. Parker na Snakes: A Natural History (1977, 
p. 55): “Ang ugaling “paglimlim' at ang pagpulupot 
ng katawan ay nagsisilbing pangontrol ng tempe- 
ratura at proteksiyon din dahil maaaring takpan 
o ilantad ng ina ang kaniyang mga itlog habang 
nagbabagu-bago ang klima at sa gayon ay napana- 
natili ang di-pabagu-bago at malamang na mas 
mataas na temperatura, isa pa, sa pamamagitan ng 
pagpulupot ay natatakpan ang nakalantad na mga 
bahagi.” 

Si Samuel Bochart (1599-1667), sa kaniyang 
akda na Hierozoicon (Leipzig, 1796, Tomo 3, Baha- 
gi Il, Aklat III, kab. XI, p. 194-204), ay gumawa ng 
detalyadong pag-aaral sa salitang Hebreo na qip- 
pohz' at naghinuha na tumutukoy ito sa ahas na sa 
Griego ay tinatawag na a-konti'as at sa Latin na- 
man ay jaculus, o ahas-palaso. Gayunman, hindi 
nagkakasundo ang makabagong mga leksikograpo 
tungkol sa kahulugan ng salitang Hebreong ito. 


AHASUERO. Ang pangalan o titulo na gina- 
mit ng Hebreong Kasulatan para sa tatlong magka- 
kaibang tagapamahala. 

1. Ang ama ni Dario na Medo na binanggit sa 
Daniel 9:1. Sa kasalukuyan ay hindi maiugnay nang 
tiyakan ang Ahasuerong ito sa sinumang tao sa se- 
kular na kasaysayan. 

2. Ang Ahasuero sa Ezra 4:6. Noong pasimula ng 
kaniyang paghahari, isang akusasyon laban sa mga 
Judio ang isinulat ng kanilang mga kaaway. Maaa- 
ring siya si Cambyses, na naging kahalili ni Ciro 
na manlulupig ng Babilonya at tagapagpalaya ng 


61 


mga Judio. Si Cambyses ay naghari mula 529 hang- 
gang 522 B.C.E. 

3. Ang Ahasuero sa aklat ng Esther ay pinanini- 
walaang si Jerjes I, ang anak ng Persianong hari na 
si Dariong Dakila (Dario Hystaspis). Binanggit na si 
Ahasuero (Jerjes I) ay namahala sa 127 nasasaku- 
pang distrito, mula sa India hanggang sa Etiopia. 
Ang lunsod ng Susan ang naging kabisera niya sa 
kalakhang bahagi ng kaniyang pamamahala.---Es 1: 
1,2. 

Sa aklat ng Esther, lumilitaw na ang opisyal na 
mga taon ng paghahari ng haring ito ay binibilang 
mula noong siya'y mamahalang kasabay ng kani- 
yang ama na si Dariong Dakila. Mangangahulugan 
ito na ang taon ng pagluklok ni Jerjes ay 496 B.C.E. 
at na ang unang opisyal na taon ng kaniyang pag- 
hahari ay 495 B.C.E. (Tingnan ang PERSIA, MGA PFR- 
SIANO.) Noong ikatlong taon ng kaniyang paghahari, 
sa isang marangyang piging, inutusan niya ang ka- 
akit-akit na si Reyna Vasti na humarap at ipakita 
ang kagandahan nito sa mga tao at sa mga prinsipe. 
Nang ito'y tumanggi, sumiklab ang kaniyang galit 
at inalis niya ito sa pagiging reyna. (Es 1:3, 10-12, 
19-21) Noong ikapitong taon ng kaniyang paghaha- 
ri ay pinili niya si Esther, isang babaing Judio, mula 
sa maraming dalagang pinagpilian niya ng kahalili 
ni Vasti. (Es 2:1-4, 16, 17) Noong ika-12 taon ng ka- 
niyang paghahari, pinahintulutan niya ang kani- 
yang punong ministrong si Haman na gamitin ang 
singsing na panlagda ng hari upang lagdaan ang 
isang utos na nagpapahintulot na lipulin ang lahi ng 
mga Judio. Ang pakanang ito ay nahadlangan ni 
Esther at ng kaniyang pinsang si Mardokeo, ibinitin 
si Haman, at isang bagong utos ang inilabas na nag- 
bibigay ng karapatan sa mga Judio na lumaban sa 
mga papatay sa kanila.--Es 3:1-11, 7:9, 10, 8:3-14, 
9:5-10. 

Nang maglaon, “si Haring Ahasuero ay nagpataw 
ng puwersahang pagtatrabaho sa lupain at sa mga 
isla sa dagat.” (Es 10:1) Ang paglalarawang ito ay 
angkop na angkop kay Jerjes yamang tinapos niya 
ang maraming gawaing pagtatayo na sinimulan ng 
kaniyang ama na si Dario sa Persepolis. 

Lumilitaw rin na si Jerjes I ang “ikaapat [na hari]” 
na binanggit sa Daniel 11:2, anupat ang tatlong na- 
una ay sina Cirong Dakila, Cambyses II, at Dario 
Hystaspis. Bagaman pitong iba pang hari ang su- 
munod kay Jerjes sa trono ng Imperyo ng Persia, si 
Jerjes ang huling emperador ng Persia na nakipag- 
digma sa Gresya, na ang pagbangon bilang nangi- 
ngibabaw na kapangyarihang pandaigdig ay inilala- 
rawan sa kasunod na talata.--Dan 11:3. 


AHAVA. Ang pangalang ibinigay sa isang ilog 
o kanal, gayundin sa isang karatig na lugar, na ma- 
tatagpuan sa Babilonia, sa HK ng Babilonya, kung 


AHAZ 


saan tinipon ni Ezra ang ilang Judio at isinagawa 
ang isang pag-aayuno bago simulan ang paglalak- 
bay patungong Jerusalem. (Ezr 8:15, 21, 31) Mali- 
wanag na ito ay isang paglalakbay nang mga walo 
o siyam na araw mula sa Babilonya. (Ihambing ang 
Ezr 7:9, 8:15, 31.) Si Herodotus (I, 179) ay may bi- 
nanggit na isang maliit na ilog na tinatawag na Is, 
na umaagos patungong Eufrates, at sinabi niya na 
ang lunsod ng Is sa tabi ng ilog na ito ay mga wa- 
long-araw na paglalakbay mula sa Babilonya. Ipina- 
palagay na ang Is ay ang makabagong Hit, at sina- 
sabi ng ilan na malamang na ito ang lokasyon ng 
Ahava. 

May kinalaman sa bayan ng Hit, ang The New 
Encyclopaedia Britannica (1987, Tomo 5, p. 949) ay 
nagsasabi: “Sa Ilog Eufrates, ang Hit ay isang mali- 
it na bayang may pader na itinayo sa dalawang 
gulod sa dating kinaroroonan ng isang sinaunang 
lunsod, ang mga balon ng bitumen sa paligid ay gi- 
namit na sa loob ng di-kukulangin sa 3,000 taon at 
ginamit noon sa pagtatayo ng Babilonya.” Ang ma- 
pagkukunang ito ng bitumen ay maaaring kaugnay 
ng ulat ng Bibliya tungkol sa pagtatayo ng Tore ng 
Babel, kung saan bitumen ang nagsilbing argama- 
sa.--Gen 11:3. 


AHAZ [pinaikling anyo ng Jehoahaz, nanganga- 
hulugang “Tanganan Nawa ni Jehova, Tinanganan 
ni Jehova"]. 

1. Ang anak ni Haring Jotam ng Juda. Si Ahaz ay 
nagsimulang maghari sa edad na 20 at naghari siya 
nang 16 na taon.---2Ha 16:2, 2Cr 28:1. 

Yamang ang anak ni Ahaz na si Hezekias ay 
25 taong gulang nang magsimula itong maghari, 
nangangahulugan ito na si Ahaz ay wala pang 
12 taong gulang nang maging anak niya ito. (2Ha 
18:1, 2) Bagaman ang mga lalaki ay karaniwang 
nagbibinata sa pagitan ng mga edad na 12 at 
15 sa katamtamang klima, maaaring dumating 
ito nang mas maaga sa mas maiinit na klima. 
Ang mga kaugalian sa pag-aasawa ay nagkaka- 
iba-iba rin. Iniulat ng Zeitschrift fiir Semitistik 
und verwandte Gebiete (inedit ni E. Littmann, 
Leipzig, 1927, Tomo 5, p. 132) na pangkarani- 
wan lamang ang pag-aasawa ng mga bata sa Lu- 
pang Pangako maging sa makabagong panahon, at 
may binanggit na isang kaso ng magkapatid na la- 
laki na edad 8 at 12 na may mga asawa na, anupat 
ang asawa ng nakatatanda ay pumapasok sa paa- 
ralan kasama niya. Gayunman, isang manuskri- 
tong Hebreo, ang Syriac na Peshitta, at ilang ma- 
nuskrito ng Griegong Septuagint ang nag-uulat sa 
2 Cronica 28:1 na ang edad ni Ahaz ay “dalawam- 
pu't limang taon” nang magsimula siyang mag- 
hari. 


AHAZ 


Anuman ang kaniyang eksaktong edad, si Ahaz 
ay namatay nang bata pa at nag-iwan ng isang 
napakasamang rekord. Sa kabila ng masigasig na 
panghuhula nina Isaias, Oseas, at Mikas noong pa- 
nahon ni Ahaz, laganap ang idolatriya sa lupain no- 
ong panahon ng kaniyang paghahari. Hindi lamang 
niya kinunsinti ang kaniyang mga sakop sa bagay 
na ito kundi personal at palagian din siyang nakiba- 
hagi sa paganong paghahain, anupat inihandog pa 
nga niya ang sarili niyang (mga) anak sa apoy sa Li- 
bis ng Hinom. (2Ha 16:3, 4; 2Cr 28:3, 4) Dahil sa ga- 
yong labis na pagkasangkot sa huwad na pagsamba, 
ang pamamahala ni Ahaz ay niligalig ng maraming 
suliranin. Nagsanib ang Sirya at ang hilagang kaha- 
rian ng Israel upang lusubin ang Juda mula sa H, si- 
namantala ng mga Edomita ang pagkakataon upang 
umatake mula sa TS, at sumalakay naman ang mga 
Filisteo mula sa K. Nakuha sa Juda ang mahalagang 
daungan ng Elat sa Gulpo ng ‘Aqaba. Pinatay ni Zic- 
ri, na isang makapangyarihang Efraimita, ang isang 
anak ng hari at ang dalawa sa mga pangunahing ta- 
uhan ni Ahaz noong panahon ng paglusob ng hila- 
gang kaharian na naging dahilan ng pagkamatay 
ng 120,000 sa Juda at ng pagkabihag ng mga 200,- 
000 Judeano. Nakalaya lamang ang mga bihag na 
ito at nakabalik sa Juda nang mamagitan ang pro- 
petang si Oded at suportahan siya ng ilang pangu- 
nahing lalaki ng Efraim.---2Cr 28:5-15, 17-19, 2Ha 
16:5, 6: Isa 7:1. 

Ang "nanginginig na puso” ni Ahaz ay dapat sa- 
nang napatibay ng mensahe ng Diyos sa pamama- 
gitan ng propetang si Isaias na tumitiyak sa kaniya 
na hindi pahihintulutan ni Jehova na wasakin ng 
tambalang Siro-Israelita ang Juda at ilagay sa trono 
ang isang lalaki na hindi mula sa Davidikong linya. 
Ngunit nang sabihan ang idolatrosong si Ahaz na 
humiling ng isang tanda mula sa Diyos, siya ay 
tumugon: “Hindi ako hihingi, ni ilalagay ko man 
si Jehova sa pagsubok.” (Isa 7:2-12) Gayunpaman, 
inihula na bilang isang tanda, isang dalaga ang 
magsisilang ng isang anak na lalaki, si Emmanuel 
(Sumasaatin ang Diyos), at na bago pa lumaki ang 
bata ay hindi na magiging banta sa Juda ang tam- 
balang Siro-Israelita.--Isa 7:13-17, 8:5-8. 

May kinalaman sa “animnapu't limang taon” na 
binabanggit sa Isaias 7:8, na ayon sa hula ni Isaias 
ay magiging yugto kung kailan “pagdudurug-duru- 
gin” ang Efraim, ang Commentary on the Whole Bi- 
ble (nina Jamieson, Fausset, at Brown) ay nagsasa- 
bi: “Ang isang pagkakatapon ng Israel ay nangyari 
sa loob ng isa o dalawang taon mula sa panahong ito 
[noong bigkasin ni Isaias ang hula], sa ilalim ni Tig- 
lat-pileser (2 Hari 15. 29). Ang isa pa na naganap 
noong paghahari ni Hosea, sa ilalim ni Salmaneser 
(2 Hari 17. 1-6), ay pagkaraan ng mga dalawam- 


62 


pung taon. Ngunit ang pinakahuli na lubusang “nag- 
wasak’ sa Israel upang ‘hindi na maging isang ba- 
yan, kasabay ng paninirahan ng mga banyaga sa 
Samaria, ay sa ilalim ni Esar-hadon, na tumangay 
din kay Manases, na hari ng Juda, noong ikadala- 
wampu't dalawang taon ng kaniyang paghahari, 
animnapu't limang taon mula nang bigkasin ang 
hulang ito (ihambing ang Ezra 4.2, 3, 10, sa 2 Hari 
17.24: 2 Cronica 33.11).” 

Pagiging Basalyo sa Ilalim ng Asirya, at Ka- 
matayan. (Gayunman, sa halip na manampala- 
taya kay Jehova, may-kamangmangang pinili ni 
Ahaz, dahil sa takot sa sabuwatang Siro-Israelita, na 
suhulan si Tiglat-pileser III ng Asirya upang saklo- 
lohan siya nito. (Isa 7:2-6, 8:12) Anumang kaginha- 
wahan ang naidulot kay Ahaz ng ambisyosong hari 
ng Asirya sa pamamagitan ng pagdurog sa Sirya at 
Israel ay pansamantala lamang. Noong bandang 
huli ay “pinighati siya [nito], at hindi siya pinalakas” 
(2Cr 28:20), yamang ang ipinasan naman ngayon 
ni Ahaz sa Juda ay ang mabigat na pamatok ng 
Asirya. 

Lumilitaw na bilang isang basalyong hari, ipinata- 
wag si Ahaz sa Damasco upang magbigay-galang 
kay Tiglat-pileser Ill at, habang nasa lunsod na 
iyon, hinangaan niya ang paganong altar doon, ki- 
nopya ang disenyo nito, at iniutos sa saserdoteng si 
Urias na magtayo ng isang katulad nito upang ma- 
ilagay sa harap ng templo sa Jerusalem. Pagkatapos 
ay nangahas si Ahaz na maghandog ng mga hain 
sa “malaking altar” na ito. Ang orihinal na altar na 
tanso ay inilagay sa isang tabi hanggang sa maka- 
pagpasiya ang hari kung ano ang paggagamitan 
nito. (2Ha 16:10-16) Samantala, pinagputul-putol 
niya ang marami sa kagamitang tanso ng templo at 
binago ang ayos ng iba pang mga bagay sa lugar ng 
templo “dahil sa hari ng Asirya,” marahil ay upang 
mabayaran ang mabigat na tributo na ipinataw sa 
Juda o upang ikubli ang ilan sa kayamanan ng tem- 
plo sa paningin ng sakim na Asiryano. Isinara ang 
mga pinto ng templo at si Ahaz ay “gumawa ng mga 
altar para sa kaniyang sarili sa bawat panulukan sa 
Jerusalem.”---2Ha 16:17, 18; 2Cr 28:23-25. 

Pagkaraan ng 16 na taon ng masamang pamama- 
hala at tahasang pag-aapostata, si Ahaz ay nama- 
tay, at bagaman inilibing din siya “sa Lunsod ni Da- 
vid” gaya ng kaniyang mga ninuno (2Ha 16:20), ang 
kaniyang bangkay ay hindi inilagay sa maharlikang 
mga dakong libingan ng mga hari. (2Cr 28:27) Ang 
kaniyang pangalan ay nakatala sa mga talaangka- 
nan ng mga hari.---1Cr 3:13, Mat 1:9. 

Ang pangalan ni Ahaz ay lumilitaw sa isang ins- 
kripsiyon ni Tiglat-pileser III bilang Yauhazi. 

2. Isang apo sa tuhod ni Jonatan, na anak ni Ha- 
ring Saul.--1Cr 8:35, 36. 


63 


AHAZIAS [Tinanganan ni Jehova]. Ang pa- 
ngalan ng dalawang hari, ang isa ay hari ng Israel 
at ang isa naman ay ng Juda. 

1. Anak nina Ahab at Jezebel, at hari ng Israel 
sa loob ng dalawang taon pasimula noong mga 
919 B.C.E. Tinularan niya ang kaniyang idolatrosong 
mga magulang sa pagsamba kay Baal. (1Ha 22:51- 
53) Nang mamatay ang ama ni Ahazias, sinaman- 
tala ng Moab ang pagkakataon para maghimagsik at 
sa gayon ay makalaya mula sa mabigat na tributo 
na 100,000 kordero at gayunding dami ng lalaking 
tupa na may balahibo pa. (2Ha 1:1: 3:4, 5) Ang pag- 
hihimagsik na ito ay inilarawan ni Haring Mesa ng 
Moab sa inskripsiyon ng Batong Moabita. Marahil ay 
dahil naaksidente siya at maagang namatay kung 
kaya hindi na sinikap ni Ahazias na supilin ang mga 
Moabita. 

Si Ahazias ay nakipag-alyansa kay Jehosapat ng 
Juda sa negosyong paggawa ng mga barko sa Ezion- 
geber sa Gulpo ng ‘Aqaba. Ang proyektong iyon ay 
hindi sinang-ayunan ng Diyos dahil sa pagiging ba- 
lakyot ni Ahazias, at nagiba ang mga barko. (2Cr 
20:35-37) Ipinakikita ng ulat sa 1 Hari 22:48, 49 
na hiningi ni Ahazias ang pahintulot ni Jehosapat 
upang ang mga barko ay magkasamang patakbuhin 
ng mga marinerong Israelita at Judeano, isang kahi- 
lingang tinanggihan naman ni Jehosapat. Kung hi- 
niling ang bagay na ito bago magiba ang mga barko, 
maaaring ipinakikita lamang nito ang kawalan ng ti- 
wala ni Jehosapat kay Ahazias at ang pag-iingat 
niya laban sa pangingibabaw ng hilagang kaharian. 
Kung iniharap naman ang kahilingan pagkaraang 
masira ang plota, maaaring ipinahihiwatig ni Aha- 
zias na ang mga tauhan ni Jehosapat ay kulang sa 
kakayahan at siyang dahilan ng pagkagiba ng mga 
barko kung kaya iminungkahi niyang kumpunihin 
ang mga barko at muling gamitin na may lulang 
mga magdaragat na Israelita. Kung gayon, maaa- 
ring ang pagtanggi ni Jehosapat sa kahilingan ay 
dahil kinikilala niya na talagang hindi sinasang- 
ayunan ng Diyos ang proyekto. 

Dahil sa isang aksidente sa bahay, kung saan ang 
hari ay nahulog at lumusot sa isang sala-sala (na 
marahil ay nakapatong sa lagusan ng liwanag) sa 
kaniyang silid-bubungan, naratay siya sa higaan at 
nagkasakit nang malubha. (2Ha 1:2) Sa halip na bu- 
maling sa tunay na Diyos, nagsugo si Ahazias ng 
mga mensahero upang sumangguni sa diyos ng 
mga Filisteo na si Baal-zebub (nangangahulugang 
“May-ari ng mga Langaw”) hinggil sa pag-asa ni- 
yang gumaling. Sinalubong ng propetang si Flias 
ang mga mensahero at inutusan niya silang sabihin 
kay Ahazias na mamamatay siya sa kaniyang higa- 
an. Sa halip na magpakumbaba, nagsugo si Ahazias 
ng isang hukbo ng 50 lalaki sa pangunguna ng ka- 


AHAZIAS 


nilang kapitan upang dalhin si Elias sa kaniya. Ang 
hukbong iyon, gayundin ang ikalawang hukbo, ay 
pinuksa ng apoy matapos utusan si Elias na “buma- 
ba” mula sa bundok na kinauupuan niya. Ngunit ang 
ikatlong hukbo na isinugo ng mapagmatigas na hari 
ay nakaligtas tanging sa pamamagitan ng maga- 
lang na pagsusumamo ng kapitan na ang buhay 
niya at ng kaniyang mga tauhan ay ‘maging maha- 
laga nawa sa paningin ni Elias.” Pagkatapos ay bu- 
maba si Elias at mukhaang inihatid kay Ahazias ang 
mensahe na mamamatay ito. Nang maglaon ay na- 
matay si Ahazias at, yamang wala siyang anak na 
lalaki, ang kapatid niyang si Jehoram ang humalili 
sa kaniya.---2Ha 1:2-17. 

2. Anak nina Jehoram at Athalia at nakatala bi- 
lang hari ng Juda sa loob ng isang taon (mga 
906 B.C.E.). Noong panahong naghahari ang kani- 
yang ama, sinalakay ng mga Filisteo at mga Arabe 
ang Juda at dinalang bihag ang lahat ng anak ni Je- 
horam maliban sa bunso na si Jehoahaz (Ahazias). 
(2Cr 21:16, 17: 22:1) Siya ay isang kabataan na 
22 taong gulang nang lumuklok siya sa trono, at 
inimpluwensiyahan siya sa paggawa ng kabalak- 
yutan ng kaniyang dominanteng inang si Atha- 
lia, anak nina Ahab at Jezebel. (2Ha 8:25-27: 2Cr 
22:2-4) Sumama siya kay Haring Jehoram ng Israel 
(tiyo niya sa panig ng ina) sa isang pakikipagbaka 
laban sa Sirya sa Ramot-gilead, na naging dahilan 
upang masugatan si Jehoram. Nang maglaon, dina- 
law ni Ahazias sa Jezreel ang nagpapagaling na si 
Jehoram.---2Ha 8:28, 29: 9:15, 2Cr 22:5, 6. 

Kung pagtutugmain ang dalawang ulat (2Ha 
9:21-28: 2Cr 22:7-9), maliwanag na ganito ang 
nangyari: Nang malapit na si Jehu sa Jezreel, naka- 
salubong niya sina Jehoram at Ahazias. Sinaktan 
ni Jehu si Jehoram, ngunit nakatakas si Ahazias. 
Nang pagkakataong iyon ay hindi tinugis ni Jehu si 
Ahazias kundi dumeretso sa Jezreel upang tapusin 
doon ang kaniyang gawaing pagpuksa. Samantala, 
tinangka ng tumatakas na si Ahazias na bumalik sa 
Jerusalem, ngunit umabot lamang siya sa Samaria, 
kung saan niya tinangkang magtago. Si Ahazias ay 
nasumpungan sa Samaria ng tumutugis na mga ta- 
uhan ni Jehu. Binihag nila siya at dinala kay Jehu 
malapit sa bayan ng Ibleam, di-kalayuan sa Jezreel. 
Nang makita ni Jehu si Ahazias, inutusan nito ang 
kaniyang mga tauhan na patayin si Ahazias sa ka- 
niyang karo. Sinaktan at sinugatan nila siya sa daan 
patungong Gur, malapit sa Ibleam, ngunit hinayaan 
nilang makatakas si Ahazias, at tumakas siya patu- 
ngong Megido, kung saan siya namatay dahil sa ka- 
niyang mga sugat. Pagkatapos ay dinala siya sa Je- 
rusalem at inilibing doon. Ang mga ulat hinggil sa 
kaniyang kamatayan ay hindi nagkakasalungatan 
kundi nagsisilbing kapupunan ng bawat isa. 


AHENHO 


Binabanggit ng 2 Cronica 22:7 na ang kamatayan 
ni Ahazias ay ‘mula sa Diyos,' at sa gayon ay kumi- 
los si Jehu bilang tagapuksa ng Diyos nang patayin 
niya ang lalaking ito na nakisama sa hinatulang 
sambahayan ni Ahab. Tinutukoy rin si Ahazias bi- 
lang “Azarias” sa 2 Cronica 22:6 (bagaman ang teks- 
tong ito ay kababasahan ng “Ahazias" sa 15 manus- 
kritong Hebreo), at bilang “Jehoahaz" sa 2 Cronica 
21:17, 25:23 (kapag ang banal na pangalan ay gina- 
wang unlapi sa halip na hulapi). 


AHENHO 
sa Ingles, wormwood]. Tumutukoy ito sa maraming 
halamang kadalasan ay makahoy, na napakapait 
ang lasa at matapang ang aromatikong amoy. May 
ilang uri ng ahenho na matatagpuan sa Palestina, 
partikular na sa mga lugar na disyerto. Ang pinaka- 
karaniwan ay ang Artemisia herba-alba, isang ma- 
liit na palumpong na tumataas nang 40 sentimetro 
(16 na pulgada). Sa Kasulatan, ang ahenho ay iniha- 
hambing sa mga bungang idudulot ng imoralidad 
(Kaw 5:4) at sa mapait na karanasang sasapit at su- 
mapit nga sa Juda at sa Jerusalem sa mga kamay 
ng mga Babilonyo. (Jer 9:15: 23:15, Pan 3:15, 19) Lu- 
malarawan din ito sa kawalang-katarungan at kali- 
kuan (Am 5:7, 6:12) at ginagamit may kaugnayan 
sa mga apostata. (Deu 29:18) Sa Apocalipsis 8:11, 
ang ahenho ay tumutukoy sa isang mapait at naka- 
lalasong substansiya, tinatawag ding absinthe. 


AHER [Iba Pa]. Isang inapo ni Benjamin. (1Cr 
7:12) Malamang na siya rin si Ahiram (Bil 26:38) 
o si Ahara (1Cr 8:1), mga pangalan na maaaring 
ang pinaikling anyo ay Aher. 


AHI [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “kapatid na lalaki']. 

1. Anak ni Abdiel, isang ulo ng pamilya mula sa 
tribo ni Gad.— 1Cr 5:15. 

2. Isa sa apat na anak ni Semer, isang pinuno ng 
tribo ni Aser mula sa pamilya ni Berias.--1Cr 7:30, 
31, 34, 40. 


AHIAM. Ang anak ni Sarar (Sacar) na Harari- 
ta, isa sa 30 makapangyarihang lalaki ng mga huk- 
bong militar ni David.---2Sa 23:33, 1Cr 11:35. 


AHIAN [Nakababatang Kapatid]. Isang anak na 
lalaki ni Semida, mula sa tribo ni Manases.---1Cr 7: 
14, 19. 


AHIAS [Si Jehova ay (Aking) Kapatid]. 

1. Ang ikalimang binanggit na anak ni Jerameel, 
na mula sa tribo ni Juda.— 1Cr 2:25. 

2. Isang ulo ng pamilya sa tribo ni Benjamin. 
(1Cr 8:6, 7) Ipinapalagay ng ilan na siya rin ang 
Ahoa sa talata 4. 


[sa Heb., la-anah” sa Gr., a'psin-thos: 


64 


3. Anak ni Ahitub at apo sa tuhod ni Eli. Nagling- 
kod siya bilang mataas na saserdote sa Shilo noong 
si Saul ang hari. (1Sa 14:3, 18) Iminumungkahi ng 
ilan na siya ay kapatid ni Ahimelec o, kung papali- 
tan ng “melec" ang “ias” sa kaniyang pangalan, siya 
mismo si Ahimelec.--- 1Sa 22:9. 

4. Isa sa makapangyarihang mga lalaki sa hukbo 
ni David, isang Pelonita.--1Cr 11:36. 

5. Isang Levita na inatasang mamahala sa ka- 
bang-yaman ng bahay ni Jehova noong panahon ng 
paghahari ni David.---1Cr 26:20. 

6. Anak ni Sisa. Siya at ang kapatid niyang si Eli- 
horep ay mga prinsipeng kalihim ni Solomon.---1Ha 
4:2, 3. 

7. Isang propeta ni Jehova na naninirahan noon 
sa Shilo na humula kung paano mahahati ang 
kaharian ni Solomon. Matapos punitin ni Ahias 
ang isang bagong kasuutan sa 12 bahagi, binig- 
yan niya si Jeroboam ng 10 piraso at nangako na 
kung si Jeroboam ay magiging tapat, ipagtatayo 
siya ni Jehova ng “isang namamalaging sambaha- 
yan.” (1Ha 11:29-39, 12:15, 2Cr 10:15) Pagkaraan 
ng maraming taon ng balakyot na pamamahala, 
isinugo ni Jeroboam ang kaniyang asawa upang 
sumangguni kay Ahias may kinalaman sa kalaga- 
yan ng kaniyang anak na may sakit. Inihula ng 
propeta, na noon ay matanda na at bulag, na di- 
magtatagal ay mamamatay ang bata at na lubos 
na papalisin ni Jehova ang sambahayan ni Jerobo- 
am, kung paanong inaalis ng isa ang dumi.” (1Ha 
14:2-18, 15:29) Ang “hula ni Ahias,” isa sa mga na- 
kasulat na rekord na kababasahan din ng mga 
pangyayari kay Solomon, ay nanatili hanggang 
noong panahong tipunin ni Ezra ang Mga Cronica. 
--2Cr 9:29. 

8. Ama ni Baasa, na nakipagsabuwatan laban 
kay Nadab at pagkatapos ay ginawa niyang hari ng 
Israel ang kaniyang sarili, mula sa tribo ni Isacar. 
--1Ha 15:27, 33: 2Ha 9:9. 

9. Isa sa 44 na ulo ng bayan na ang inapo, kung 
hindi man siya mismo, ay sumama sa pagtata- 
tak sa “mapagkakatiwalaang kaayusan” ni Nehemias 
upang lumakad sa mga kautusan ni Jehova.---Ne 
10:26; 9:38. 


AHIEZER 
long]. 

1. Anak ni Amisadai at pinuno ng tribo ni Dan, 
na pinili isang taon pagkatapos ng Pag-alis. (Bil 1: 
1,4, 12) Bilang pinuno ng tribo, tinulungan niya 
si Moises sa sensus, pinamahalaan ang tatlong- 
tribong pangkat na bantay sa likuran kapag huma- 
hayo sila, at inihandog ang kaniyang handog noong 
ikasampung araw ng pagpapasinaya ng altar sa ta- 
bernakulo.--Bil 2:25: 7:66, 71: 10:25. 


[Ang Aking Kapatid ay Isang Katu- 


65 


2. Isang anak ni Semaa na Gibeatita, at ulo ng 
makapangyarihang mga Benjamita na sumuporta 
kay David sa Ziklag.--1ICr 12:1-3. 


AHIHUD. Bagaman magkaiba ng baybay at 
tuldok-patinig sa Hebreo, ang mga pangalan ng da- 
lawang magkaibang indibiduwal sa ibaba ay mag- 
kapareho ng baybay sa Tagalog. 

1. [Achihudh’, posible “Ang Kapatid ay Da- 
ngal”]. Anak ni Selomi, bilang pinuno ng tribo ni 
Aser, pinili siya upang tumulong sa paghahati-hati 
ng Lupang Pangako sa bayan.--Bil 34:18, 27, 29. 

2. [/Achichudh']. Kapatid ni Uza, mula sa tribo ni 
Benjamin.---1Cr 8:7. 


AHIKAM [Ang (Aking) Kapatid ay Bumangon 
[samakatuwid nga, sa pagbabakal]. Anak ni Sapan 
na maharlikang kalihim noong panahon ng pagha- 
hari ni Josias. Si Ahikam ay isa sa limang lalaki na 
isinugo ni Josias sa propetisang si Hulda upang su- 
mangguni hinggil sa nabasa nila sa natuklasang ak- 
lat ng Kautusan. (2Ha 22:12-14: 2Cr 34:20-22) Nang 
maglaon ay ipinagsanggalang niya ang buhay ni Je- 
remias nang ito ay mapasapanganib. (Jer 26:24) 
Ang anak ni Ahikam na si Gedalias ay naging go- 
bernador ng Juda pagkatapos na mawasak ang Je- 
rusalem noong 607 B.C.E.---2Ha 25:22; Jer 40:5. 


AHILUD. Ama ng maharlikang tagapagtala ni 
David na si Jehosapat. (2Sa 8:16; 1Cr 18:15) Mala- 
mang na ama ni Baana, isang kinatawan para sa 
paglalaan ng pagkain sa sambahayan ni Solomon. 
- 1Ha 4:7, 12. 


AHIMAAS. 

1. Ama ng asawa ni Saul na si Ahinoam.--1Sa 
14:50. 

2. Anak ng saserdoteng si Zadok at ama ni Aza- 
rias. (1Cr 6:8, 9, 53) Nang maghimagsik si Absalom 
laban sa kaniyang amang si David at agawin ang 
trono nito, ang kabataang si Ahimaas ay gumanap 
ng mahalagang papel sa paghahatid ng imporma- 
syon kay David. Noong isang pagkakataon, nang 
siya at ang kaniyang kasama ay muntik nang ma- 
huli, nagtago sila sa isang balon. Ang bunganga nito 
ay nilagyan ng isang babae ng takip na pinatungan 
ng mga butil. (2Sa 15:27, 36, 17:17-21) Nang mapa- 
tay si Absalom, isang Cusitang mananakbo ang pi- 
nili na maghatid ng balita kay David. Nagpumilit si 
Ahimaas na payagan din siyang tumakbong kasu- 
nod nito. Nang pahintulutan siya, nilampasan niya 
ang unang mananakbo at, nang papalapit na sa lun- 
sod, nakilala siya sa kaniyang pagtakbo. “Ito ay 
isang mabuting lalaki, at paririto siyang may mabu- 
ting balita,” ang bulalas ni David. Gayon nga ang 
nangyari, iniulat ni Ahimaas ang mabuting balita at 
itinira ang masamang balita upang sabihin ng ika- 


AHINADAB 


lawang mensahero. (2Sa 18:19-32) Hindi matiyak 
kung naging mataas na saserdote si Ahimaas. Sina- 
sabi ng ilan na maaaring namatay siya nang una sa 
kaniyang ama, kung kaya naging posible na ang 
anak ni Ahimaas na si Azarias ang humalili kay Za- 
dok.--- 1Ha 4:2, 1Cr 6:8-10. 

3. Asawa ng anak ni Solomon na si Basemat, at 
isa sa 12 kinatawan na inatasang maglaan ng pag- 
kain sa sambahayan ng hari, isang buwan sa isang 
taon, mula sa teritoryo ng Neptali. (1Ha 4:7, 15) Ipi- 
napalagay ng ilan na siya rin ang Blg. 2. 


AHIMAN. 

1. Kapatid nina Sesai at Talmai. Malamang na 
sina Ahiman, Sesai, at Talmai ay kumakatawan sa 
tatlong pamilya ng mga Anakim na naninirahan sa 
Hebron nang tiktikan ng mga Israelita ang Canaan 
noong 1512 B.C.E. (Bil 13:22, 28, 33) Pagkaraan ng 
maraming taon, ang mga Anakim na ito ay itinaboy 
ni Caleb at ng nanlulupig na mga Judeano.---Jos 
14:10-15: 15:13, 14: Huk 1:10. 

2. Isang Levita at isa sa mga pinagkakatiwalaang 
bantay ng pintuang-daan ng Jerusalem pagkabalik 
mula sa pagkatapon sa Babilonya.--- 1Cr 9:17, 18. 


AHIMELEC. 


1. Anak ni Ahitub at apo sa tuhod ni Eli; mataas 
na saserdote sa tabernakulong nasa Nob. Dahil sa 
pagtulong ni Ahimelec kay David nang hindi nala- 
laman na tumatakas ito mula kay Saul, siya (kasa- 
ma ang 84 na iba pang mga saserdote ni Jehova, 
gayundin ang mga lalaki, mga babae, at mga bata 
sa Nob) ay pinatay ng Edomitang si Doeg. Si Abia- 
tar ang kaisa-isang anak ni Ahimelec na nakatakas. 
(1Sa kab 21, 22) Sa kalaunan, nang kathain ni David 
ang Awit 52, inalaala niya ang kabuktutang ginawa 
ni Doeg. (Aw 52:Sup) Ipinaalaala rin ni Jesus ang 
karanasan ni David may kinalaman kay Ahimelec. 
--Mat 12:3, 4, Mar 2:25, 26; Luc 6:3, 4; tingnan ang 
Anas Blg. 3. 

2. Anak ni Abiatar at apo ni Ahimelec, na pina- 
tay ni Doeg.--1Cr 18:16, 24:3, 6, 31. 

3. Isang Hiteo na niyaya ni David ngunit hindi 
sumama rito nang pumuslit ito sa loob ng kampo ni 
Saul noong isang gabi.---1Sa 26:6, 7. 


AHIMOT [posible, Kapatid ng Kamatayan]. Isang 
Levitang anak ni Elkana na mula sa pamilya ni Ko- 
hat.--1Cr 6:25. 


AHINADAB [Ang Kapatid ay Nakahanda (Ma- 
rangal: Bukas-palad)]. Isa sa 12 kinatawan na bu- 
wanang naghahalinhinan sa paglalaan ng pagkain 
para sa maharlikang sambahayan ni Solomon. (1Ha 
4:7, 14) Ang kaniyang himpilan ay ang Mahanaim 
at ang kaniyang atas na teritoryo naman ay ang ti- 
mugang Gilead. 


AHINOAM 


AHINOAM [Ang Kapatid ay Kaigayahan]. 

1. Asawa ni Haring Saul, anak ni Ahimaas, at lu- 
militaw na ina ni Jonatan.-- 1Sa 14:49, 50. 

2. Ang Jezreelitang asawa ni David. (1Sa 25:43, 
2Sa 2:2) Sumama siya kay David sa pagkatapon nito 
sa Filistia, nabihag siya ng mga manlulusob na 
Amalekita sa Ziklag, at nailigtas siya nang walang 
pinsala. (1Sa 27:3: 30:5, 18) Nang maglaon, isinilang 
niya sa Hebron ang panganay na anak ni David, si 
Amnon.---2Sa 3:2, 1Cr 3:1. 


AHIO [pinaikling anyo ng Ahias: o, posible, Na- 
kababatang Kapatid]. 

1. Lumilitaw na isang anak ni Berias at apo ni El- 
paal, mula sa tribo ni Benjamin.---1Cr 8:12-16. 

2. Isang Benjamita, anak ni Jeiel sa kaniyang 
asawang si Maaca.---1Cr 8:29, 31; 9:35-37. 

3. Anak ni Abinadab ng Kiriat-jearim. Noong ini- 
lilipat ang kaban ng tipan patungong Jerusalem sa- 
kay ng isang bagong karwahe, naglalakad si Ahio sa 
unahan nito nang pabagsakin ang kaniyang kapatid 
na si Uzah dahil sa paghipo sa Kaban.---2Sa 6:3, 4; 
1Cr 13:7-10. 


AHIRA [posible, Ang Aking Kapatid ay Isang 
Kasamahan (Kaibigan)]. Anak ni Enan, at pinuno ng 
tribo ni Neptali noong panahong nagpapagala-gala 
ang Israel sa ilang. Kasunod ng iba pang mga pinu- 
no, nagbigay siya ng sarili niyang abuloy noong pa- 
sinayaan ang altar.--Bil 1:15: 2:29, 7:1-3, 78; 10:27. 


AHIRAM [Ang Aking Kapatid ay Mataas (Di- 
nakila)]. Isang anak ni Benjamin at pinagmulan ng 
isang pamilya. (Bil 26:38) Lumilitaw na siya rin ang 
Ehi sa Genesis 46:21 at ang Ahara sa 1 Cronica 8:1. 


AHIRAMITA, MGA [Ni (Kay) Ahiram]. Isang 
pamilyang nagmula kay Ahiram, isang anak ni 
Benjamin.---Bil 26:38. 


AHISAHAR [Kapatid ng Bukang-liwayway]. 
Huling binanggit na anak na lalaki ni Bilhan at ina- 
po ni Benjamin.— 1Cr 7:6, 10, 11. 


AHISAMAC [Ang Aking Kapatid ay Umala- 
lay]. Danitang ama ni Oholiab, ang bihasang mang- 
gagawa na kasama ni Bezalel sa pagtatayo ng taber- 
nakulo.---Exo 31:2-6, 35:34, 38:23. 


AHISAR. Ang prinsipeng katiwala na nangasi- 
wa sa sambahayan ng palasyo ni Solomon.---1Ha 4: 
2, 6. 


AHITOPEL. Isang katutubo ng Gilo na nasa 
mga burol ng Juda (2Sa 15:12), ama ng isa sa ma- 
kapangyarihang mga lalaki ni David na nagnganga- 
lang Eliam, at posibleng lolo ni Bat-sheba. (2Sa 11:3, 
23:34) Bilang personal na tagapayo ni David, ang 
matalinong payo ni Ahitopel ay itinuring na parang 


66 


salita mismo ni Jehova. (2Sa 16:23) Nang maglaon, 
ang dating malapit na kasamahang ito ay naging 
traidor at nakisama sa anak ni David na si Absalom 
sa pag-agaw sa kapangyarihan ng hari. Bilang isa sa 
mga pasimuno ng paghihimagsik, pinayuhan niya 
si Absalom na halayin ang mga babae ni David, at 
humingi siya ng pahintulot na magtipon ng isang 
hukbo na binubuo ng 12,000 at kaagad na tugisin at 
patayin si David habang hindi pa ito organisado at 
mahina pa. (2Sa 15:31: 16:15, 21, 17:1-4) Nang bi- 
guin ni Jehova ang agresibong pakanang ito, at sun- 
din ni Absalom ang payo ni Husai, maliwanag na 
natanto ni Ahitopel na mabibigo ang paghihimagsik 
ni Absalom. (2Sa 15:32-34, 17:5-14) Nagpatiwakal 
siya at inilibing kasama ng kaniyang mga ninuno. 
(2Sa 17:23) Maliban sa panahon ng digmaan, ito 
ang tanging kaso ng pagpapatiwakal na binanggit 
sa Hebreong Kasulatan. Lumilitaw na ang kani- 
yang ginawang pagtatraidor ay ginunita sa Awit 
55: 12-14. 


AHITUB [Ang Aking Kapatid ay Kabutihan]. 

1. Isang inapo ng anak ni Aaron na si Itamar, 
anak ni Pinehas at apo ng mataas na saserdoteng si 
Eli. (1Sa 14:3, 1Cr 24:3) Pagkamatay ng kaniyang 
ama at lolo sa iisang araw, posibleng nanungkulan 
si Ahitub bilang mataas na saserdote. (1Sa 4:17, 18) 
Ang kaniyang anak, ang mataas na saserdoteng si 
Ahimelec, ay pinatay sa utos ni Saul.--- 1Sa 22:9-20. 

2. Anak ni Amarias, isang inapo ng anak ni Aa- 
ron na si Eleazar. (1Cr 6:3-8) Walang mababasa sa 
Kasulatan na gumanap si Ahitub bilang mataas 
na saserdote yamang ang katungkulang ito ay nasa 
angkan ni Itamar noong panahong iyon. Ang anak 
ni Ahitub na si Zadok ay naglingkod bilang panga- 
lawahing saserdote, hindi bilang mataas na saserdo- 
te, noong panahon ng paghahari ni David, at pag- 
katapos ay inatasan siyang humalili kay Abiatar 
bilang mataas na saserdote noong panahon ng pag- 
hahari ni Solomon.---2Sa 8:17: 1Cr 18:16, 1Ha 1:8, 
2:27. 

3. Isa pang saserdote na nagmula kay Ahitub 
Blg. 2. Isiningit sa mga talaan ng angkan ang pana- 
nalitang “isang lider sa bahay ng tunay na Diyos" 
bilang pagtukoy sa kaniya. (1Cr 9:11, Ne 11:11) 
Amarias din ang pangalan ng kaniyang ama, at lu- 
militaw sa 1 Cronica 9:11 at Nehemias 11:11 na ang 
kaniyang anak ay si Meraiot at ang kaniyang apo ay 
si Zadok.--1Cr 6:11, 12, Ezr 7:2. 


AHOA, AHOHI, AHOHITA. Isang inapo ni 
Benjamin sa pamamagitan ni Bela. (1Cr 8:1-4) Ma- 
rahil ay siya rin ang Ahias sa 1 Cronica 8:7. Ang 
ilan sa kaniyang mga inapo, ang mga Ahohita, ay 
mga prominenteng mandirigma sa hukbo ni David. 
--2Sa 23:9, 28, 1Cr 11:12, 29, 27:4. 


67 


AHUMAI. Ang unang binanggit na anak ni Ja- 
hat sa mga talaangkanan ni Juda.— 1Cr 4:1, 2. 


AHUZAM [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “tanganan"]. Ang unang binanggit na 
anak ni Ashur, mula sa tribo ni Juda, sa kaniyang 
asawang si Naara.— 1Cr 4:5, 6; 2:3-5, 24. 


AHUZAT [Pag-aari]. Ang “matalik na kaibigan” 
na sumama kay Abimelec, ang Filisteong hari ng 
Gerar, sa isang pagdalaw kay Isaac sa Beer-sheba. 
(Gen 26:23, 26) Ito ang unang pagbanggit ng Bibli- 
ya sa isang “matalik na kaibigan,” ang katayuan ng 
isang pinagkakatiwalaang malapit na kasamahan na 
sinasangguni para sa payo o awtorisado bilang ta- 
gapagsalita.--Tingnan ang KAIBIGAN (Kaibigan [Ka- 
samahan] ng Hari). 


AI [Bunton ng mga Guho]. Sa King James Ver- 
sion ay tinatawag din itong “Hai,” anupat doo'y gi- 
namit bilang unlapi ang pamanggit na pantukoy, 
gaya sa Hebreo. Ang pangalang ito ay lumilitaw rin 
sa mga anyong pambabae na Aiat at Aija.--Isa 
10:28, Ne 11:31. 

1. Isang maharlikang lunsod ng mga Canaanita, 
ang ikalawang lunsod na nasakop noong panahon 
ng pagsalakay ng Israel. Ito ay “malapit sa Bet-aven, 
sa dakong silangan ng Bethel” at katabi ng isang ka- 
patagang libis sa dakong H. (Jos 7:2: 8:11, 12) Lumi- 
litaw na ang Micmash ay nasa dakong T ng Ai.--Isa 
10:28. 

Di-nagtagal pagkarating ni Abraham sa Canaan, 
itinayo niya ang kaniyang tolda sa isang dako kung 
saan “nasa kanluran ang Bethel at nasa silangan 
ang Ai.” Nagtayo siya roon ng isang altar at muli ni- 
yang pinuntahan ang lugar na ito pagkatapos ni- 
yang makipamayan sa Ehipto.--Gen 12:8, 13:3. 

Noong 1473 B.C.E., kasunod ng tagumpay laban 
sa Jerico, sinalakay ang Ai ng isang maliit na hukbo 
ng mga 3,000 kawal na Israelita, yamang sinabi ng 
mga tiktik tungkol sa mga tumatahan sa Ai, “Sila ay 
kakaunti.” (Jos 7:2, 3) Gayunman, natalo ang Israel 
dahil sa kasalanan ni Acan. (Jos 7:4-15) Matapos itu- 
wid ang bagay na ito, gumamit si Josue ng isang es- 
tratehiya laban sa Ai, anupat nagsaayos siya ng 
pagtambang sa likuran ng lunsod sa K panig nito. 
Ang pangunahing hukbo ay ikinalat sa harap ng 
lunsod sa dakong H, kung saan may isang libis 
o mababang disyertong kapatagan, at mula roon ay 
naghanda si Josue para sa harapang pagsalakay sa 
Ai. Nang mapalabas nila mula sa Ai ang hari nito at 
ang isang pulutong ng mga lalaki, nagkunwaring 
umurong ang hukbo ni Josue hanggang sa mapa- 
layo ang mga tumutugis sa kanila mula sa kanilang 
tanggulan. Pagkatapos ay binigyan ng hudyat ang 
mga mananambang upang kumilos, at ang lunsod 
ay binihag at sinilaban. (Jos 8:1-27) Pinatay ang 


AIJA 


hari ng Ai, at ang lunsod ay ginawang “isang bun- 
ton [sa Heb., tel] na namamalagi nang walang tak- 
da, na tiwangwang hanggang sa araw na ito.”---Jos 
8:28. 

Pagsapit ng panahon ni Isaias, noong ikawalong 
siglo B.C.E., ang lunsod, o marahil ang isang karatig 
na lugar, ay tinatahanan na at inihula na ito ang 
unang kukunin ng hari ng Asirya sa kaniyang pag- 
mamartsa patungong Jerusalem. (Isa 10:28) Pagka- 
tapos ng pagkatapon sa Babilonya, may mga Benja- 
mita mula sa Ai na bumalik kasama ng pulutong ni 
Zerubabel.---Ezr 2:28, Ne 7:32, 11:31. 

Ipinapalagay ng karamihan na ang Ai ay ang 
Khirbet et-Tell (Horvat et-Tel), kung saan napanatili 
ang kahulugan ng sinaunang pangalan nito (ang et- 
Tell ay nangangahulugang “Ang Gulod, Ang Bunton 
ng mga Guho'). Ito ay 2.3 km (1.4 mi) sa STS ng 
Bethel (makabagong Beitin). Gayunman, ipinakiki- 
ta ng mga paghuhukay roon noong 1933-1935 at 
noong 1964-1972 na ito ay isang malaking lun- 
sod, na winasak noong mga 2000 B.C.E. at mula 
noon ay hindi na tinahanan hanggang noong mga 
1050 B.C.E. (ayon sa arkeolohikal na mga paraan ng 
pagpepetsa). Dahil dito, maraming pagtatangkang 
isinagawa ang mga arkeologo upang baguhin ang 
diwa ng mga pagtukoy ng Kasulatan sa Ai. Gayun- 
man, para sa arkeologong si J. Simons, hindi dapat 
iugnay ang Ai sa Khirbet et-Tell dahil sa laki ng lun- 
sod (Jos 7:3), sa kawalan ng malapad na libis sa da- 
kong H ng Khirbet et-Tell (Jos 8:11), at sa iba pang 
mga kadahilanan. (American Journal of Archaeolo- 
gy, Hulyo-Setyembre 1947, p. 311) Kung ang arkeo- 
lohikal na pagpepetsa ay tama, malamang na iba 
ang lokasyon ng Ai. Ang pangalan mismo ay hin- 
di tiyakang magpapakilala sa isang lugar, yamang 
gaya ng sinabi ni Sir Frederic Kenyon: “Ang paglili- 
pat ng pangalan mula sa isang wasak o pinabaya- 
ang lugar tungo sa isang kalapit na lugar ay ka- 
raniwang ginagawa sa Palestina.”--The Bible and 
Archaeology, 1940, p. 190. 

2. Isang lunsod na binanggit kasama ng Hesbon 
sa hula ni Jeremias laban sa mga Ammonita. (Jer 
49:3) Hindi alam kung saan ang lokasyon nito. 


AIAS [Lawing Itim]. 

1. Ang unang binanggit sa dalawang anak ng Hi- 
vitang shik na si Zibeon at tiyo ng isa sa mga asawa 
ni Esau, si Oholibama.--Gen 36:2, 20, 24, 29: 1Cr 
1:40. 

2. Ama ng babae ni Saul na si Rizpa. Ang dala- 
wang apo ni Aias mula sa pagsasamang iyon ay pi- 
natay.---2Sa 3:7: 21:8-11. 


AIAT. Tingnan ang Alt Blg. 1. 


AIJA. Tingnan ang Ai Blg. 1. 


AIJALON 


68 


Mababang Kapatagan ng Aijalon. Noong 
nakikipaglaban sila sa mga Amorita, 
inutusan ni Josue ang buwan na huminto 
“sa mababang kapatagan ng Aijalon” 


AIJALON 
king Usa]. 

1. Isang lunsod ng Sepela o maburol na maba- 
bang lupain ng Palestina, masusumpungan sa isang 
burol sa T na dulo ng magandang mababang kapa- 
tagan, o libis, ng Aijalon. Ang nayon sa lugar na ito 
ay tinatawag ngayon na Yalo at nasa H di-kalayuan 
sa daan na mula sa Jerusalem hanggang sa Tel 
Aviv-Yafo, mga 21 km (13 mi) sa KHK ng Jerusalem. 

Sa mga libis na bumabagtas sa mga burol ng Se- 
pela, ang Libis ng Aijalon ang nasa pinakahilaga at 
isa itong mahalagang daanan mula sa mga bayba- 
ying kapatagan hanggang sa gitnang bulubundu- 
king rehiyon. Maliwanag na si Josue ay malapit sa 
kapatagang ito nang utusan niya ang araw at ang 
buwan na “huminto” sa Gibeon at sa “mababang ka- 
patagan ng Aijalon,” upang matapos niya ang kani- 
yang matagumpay na pakikipagbaka laban sa li- 
mang Amoritang hari na nakipagdigma laban sa 
Gibeon. (Jos 10:12-14) Pagkatapos na masakop ni Jo- 
sue ang Canaan, ang Aijalon ay iniatas sa tribo ni 
Dan. (Jos 19:40-42) Nang maglaon ay iniatas ito sa 
mga anak ni Kohat bilang isang lunsod ng mga Le- 
vita.---Jos 21:24. 

Noong una ay hindi napaalis ng mga Danita ang 
mga Amorita mula sa Aijalon, ngunit lumilitaw na 
ang Efraim mula sa H ay sumaklolo sa kanila at “ang 


[Dako ng Babaing Usa, Dako ng Lala- 


kamay ng sambahayan ni Jose ay naging lubhang 
mabigat anupat pinagtrabaho sila [ang mga Amori- 
ta] nang puwersahan.” (Huk 1:34, 35) Maaaring ito 
ang dahilan kung bakit sinasabi ng 1 Cronica 6:69 
na ang Aijalon ay bahagi ng Efraim at na ibinigay 
nila ito sa mga Kohatita. (Gayunman, tingnan ang 
kahawig na kaso hinggil sa GAT-RIMON Blg. 1.) Nang 
maglaon, marahil pagkatapos na mahati ang kaha- 
rian, tinutukoy ito bilang lunsod ng ilang prominen- 
teng Benjamita.---1Cr 8:13. 

Sa Aijalon, natamo ni Saul ang kaniyang unang 
tagumpay laban sa mga Filisteo, nang “pabagsa- 
kin ng Israel ang tumatakas na mga Filisteo mula 
sa Micmash hanggang sa Aijalon. (1Sa 14:31) 
Maraming taon pagkaraan niyaon, nang maha- 
ti ang kaharian pagkamatay ni Haring Solomon 
(mga 998 B.C.E.), pinatibay ng kaniyang anak at 
kahaliling si Rehoboam ang Aijalon at ginawa niya 
itong isa sa kaniyang mga moog sa H at K. (2Cr 
11:5-12) Pagkaraan ng halos dalawa at kalahating 
siglo, nabihag ng mga Filisteo ang Aijalon no- 
ong panahon ng paghahari ng di-tapat na si Ha- 
ring Ahaz (761-746 B.C.E.).--2Cr 28:18. 

Binanggit ang Aijalon sa isa sa mga Amarna Tab- 
lets bilang Aialuna. 

2. Isang lugar sa teritoryo ng Zebulon, kung saan 
inilibing si Hukom Elon ng tribong iyon. (Huk 12:12) 
Hindi matiyak kung saan ang kinaroroonan nito. 


AIN [Bukal]. Ang salitang ito ay literal na na- 


ngangahulugang “mata” ngunit maaari rin itong tu- 
mukoy sa isang likas na bukal na naiiba sa gawang- 


Ang punong akasya, na karaniwan sa Sinai, 
ay napagkunan ng kahoy para sa tabernakulo 


taong balon o tangke, anupat ang huling nabanggit 
na pinagkukunan ng tubig ay ginagamitan ng mga 
terminong Hebreo na be'er' at bohr. (Gen 49:22: 
Deu 8:7: tingnan ang BALON; IMBAKANG-TUBIG.) Kara- 
niwan itong isinusulat na “En-” kapag ginagamit sa 
mga tambalang salita, gaya ng En-rimon, En-gedi, 
at En-ganim. 

1. Isang lugar na binanggit ni Jehova kay Moises 
noong itinatakda niya ang S hangganan ng Israel. 
(Bil 34:11) Maliwanag na ang “Ribla” na binanggit sa 
tekstong ito na nasa “silangan ng Ain” ay hindi 
tumutukoy sa Ribla na nasa lupain ng Hamat na 
nasa malayong H ng Damasco, yamang binang- 
git ang Ain may kaugnayan sa Dagat ng Kineret 
(Galilea). Ito ay nasa dakong H ng dagat na iyon, 
ngunit hindi matiyak kung saan ang eksaktong lo- 
kasyon nito. 

2. Isa sa pinakatimugang mga lunsod na orihinal 
na nakaatas sa tribo ni Juda (Jos 15:32), pagkatapos 
ay iniatas sa tribo ni Simeon nang ang takdang ba- 
hagi ng Simeon ay kunin mula sa napakalawak na 
teritoryo ng Juda. (Jos 19:1, 7, 9: 1Cr 4:24, 32) Ang 
Ain ay malapit sa lunsod ng Rimon, at lumilitaw na 
nang muli itong pamayanan pagkatapos ng pagka- 
tapon sa Babilonya, ang mga pangalan ng dala- 
wang lugar ay pinagtambal at naging En-rimon. 
(Ne 11:29) Karaniwang ipinapalagay na ang En- 
rimon ay ang Khirbet Umm er-Ramamin (Horvat 
Remalya), na mga 15 km (9 na mi) sa H ng Beer- 
sheba.--Tingnan ang RimMoN Blg. 2. 

3. Sa Josue 21:16, ang Ain ay nakatala bilang isa 
sa mga lunsod na ibinigay sa mga Levita. Kung iha- 
hambing ang tekstong ito sa Josue 15:42: 19:7 at 
sa 1 Cronica 6:59, makikita natin na ang lunsod na 
tinutukoy ay tinatawag na Asan sa ibang talata. 
--Tingnan ang ASAN. 


AKASYA 


AKAN. Ang huling binanggit sa tat- 
long anak ni Shik Ezer na mula sa mga 
Seirita. (Gen 36:20, 21, 27) Ang teks- 
tong Masoretiko ay kababasahan ng “Jaa- 
kan" sa 1 Cronica 1:42, ngunit ang Grie- 
gong Septuagint (Codex Alexandrinus) at 
22 manuskritong Hebreo ay kababasahan 
ng “Akan” kaayon ng Genesis 36:27. 


AKASYA [sa Heb., shittah|. Isang 
punungkahoy na hiyang sa ilang, kung 
saan pansamantalang tumigil ang mga 
Israelita. Napagkunan ito ng malalaking 
tabla (halos 4.5 m; 15 piye ang haba, ayon 
sa Exo 36:20, 21), na ginamit ng mga Is- 
raelita sa pagtatayo ng naililipat-lipat na 
tabernakulo. Yamang ang punungkahoy 
na ito ay halos wala na sa rekord ng Bibli- 
ya pagkatapos ng pagpasok sa Lupang Pa- 
ngako, maaaring ipinahihiwatig din nito na isa itong 
punungkahoy na hindi karaniwang matatagpuan sa 
buong Palestina. Ang gayong paglalarawan ay mas 
katugma ng mga uri ng akasya na kilala bilang Aca- 
cia seyal at Acacia tortilis kaysa sa alinmang iba 
pang halaman sa lugar na iyon. Ang mga punong 
akasyang ito ay karaniwan pa rin sa Negeb at sa lu- 
gar ng Sinai at ang ilan ay matatagpuan sa kahaba- 
an ng Libis ng Jordan sa T ng Dagat ng Galilea, 
ngunit hindi sa hilagang Palestina. 

Kapansin-pansin na ang seyal ay salitang Arabe 
para sa “agusan,” at ang akasya ay tumutubo sa 
mga agusang libis, o mga wadi, na inaagusan ng tu- 
big kapag tag-ulan at matatagpuan sa karaniwang 
tigang at disyertong mga rehiyon sa palibot ng Da- 
gat na Patay at patimog sa Disyerto ng Arabia at sa 
Peninsula ng Sinai. Kaya naman ang hula ni Joel 
(3:18) ay nagsasabi: “Mula sa bahay ni Jehova ay la- 
labas ang isang bukal, at patutubigan nito ang agu- 
sang libis ng Mga Punong Akasya,” na maliwanag 
na isang lugar na kadalasan ay tuyo. (Tingnan ang 
SrtIM Blg. 2.) Sa Isaias 41:19 ay sinasabi ni Jehova: 
“Sa ilang ay ilalagay ko ang punong sedro, ang aka- 
sya at ang mirto at ang puno ng langis.” Dito, 
tatlong punungkahoy na karaniwang tumutubo sa 
lupang mataba at mabunga ang inihulang makaka- 
sama ng akasya na hiyang sa disyerto, bilang re- 
sulta ng pagpapatubig na ilalaan ng Diyos.--Isa 
41:17, 18. 

Ang akasya ay may maraming mahahabang tinik 
na nakausli sa mahahabang sanga nito. Kadalasan, 
ang mga sanga ng magkakatabing akasya ay nag- 
kakasala-salabid anupat nagiging buhul-buhol na 
mga palumpungan, at walang alinlangang ito ang 
dahilan kung bakit ang anyong pangmaramihan 
na shittim” ang halos laging ginagamit sa rekord 


AKELDAMA 


ng Bibliya. Ang akasya ay maaaring tumaas nang 
6 hanggang 8 m (20 hanggang 26 na piye), ngunit 
kadalasan ay tulad-palumpong ang hitsura nito. Ito 
ay may mga dahong malambot at tulad ng sa sam- 
palok at hitik sa mababangong dilaw na bulaklak, na 
nagsisibol ng nakakurba at papakitid na mga supot 
ng buto na pinakabunga nito. Mayroon itong ma- 
gaspang at maitim na talob na bumabalot sa mabi- 
gat na kahoy nito na napakatigas at may pinong hi- 
latsa anupat hindi nasisira ng mga insekto. Dahil sa 
mga katangiang ito at dahil madaling makakuha 
nito sa disyerto, ang akasya ay naging napakaang- 
kop na materyales para sa tabernakulo at sa mga 
kagamitan nito. Ginamit ito sa paggawa ng kaban 
ng tipan (Exo 25:10, 37:1), mesa ng tinapay na pan- 
tanghal (Exo 25:23, 37:10), mga altar (Exo 27:1, 
37:25, 38:1), mga pingga na pambuhat sa mga ba- 
gay na ito (Exo 25:13, 28; 27:6, 30:5; 37:4, 15, 28, 
38:6), mga haligi para sa kurtina at pantabing (Exo 
26:32, 37: 36:36), at ng mga hamba (Exo 26:15, 
36:20) at mga barakilan na dugtungan ng mga iyon 
(Exo 26:26, 36:31). 

Gustung-gusto pa rin ng marami ang akasya para 
sa paggawa ng mga kabinet dahil ito'y matibay, 
may pinong hilatsa, at may matingkad na kulay na 
kayumangging-kahel. Ginamit ng sinaunang mga 
Ehipsiyo ang akasya bilang pantakip sa mga kaba- 
ong ng kanilang mga momya at pati sa paggawa ng 
kanilang mga bangka. Napagkukunan din ng pang- 
kalakal na gum arabic ang ilang uri ng punungka- 
hoy na ito. 


AKELDAMA [Parang ng Dugo]. Ang panga- 
lang itinawag ng mga Judio sa lote ng lupa, na 
ang ipinambili ay “kabayaran para sa kalikuan” na 
siyang ibinayad kay Hudas Iscariote para sa pagka- 
kanulo niya kay Kristo Jesus. (Gaw 1:18, 19) Ipina- 
palagay na ito ay ang Haqq ed-Dumm (nanganga- 
hulugang “Halaga ng Dugo") na nasa T na panig ng 
Libis ng Hinom, sa “Burol ng Masamang Payo,” 
isang patag na lote di-kalayuan sa dalisdis nito. Sa 
lugar na ito ay may mga guho ng isang gusali na ti- 
punan ng mga bangkay at kalansay. Bahagyang 
nasa TS ang Minzar Hagal Dema’ (Monasteryo ng 
Akeldama) na itinayo sa ibabaw ng mga labi ng 
mga yungib na libingan. 

Ang pananalita sa Gawa 1:18 na si Hudas ay “bu- 
mili ng isang parang” ay nagpapahiwatig na sa ka- 
niya nanggaling ang pambili ng parang, o na siya 
ang dahilan upang gawin iyon. Ipinakikita ng rekord 
sa Mateo 27:3-10 na ginamit ng mga saserdote ang 
30 piraso ng pilak (kung siklo, 866) na inihagis ni 
Hudas sa templo upang aktuwal na ipambili ng “Pa- 
rang ng Dugo" at na ito ay dating isang parang ng 
magpapalayok na binili ng mga saserdote “upang 
paglibingan ng mga taga-ibang bayan.” (Tingnan 


70 
ang PARANG NG MAGPAPALAYOK.) Ang iminumungka- 
hing lokasyon ay ginagamit na bilang dakong libi- 
ngan mula pa noong unang mga siglo. 


Bakit sinabi ni Mateo na ang hula 
sa Zacarias 11:12, 13 ay sinalita 
ni Jeremias? 


Ang katuparan ng hulang iniulat ni Mateo ay ba- 
tay sa “sinalita sa pamamagitan ni Jeremias na pro- 
peta.” Kung minsan, si Jeremias ay itinatala bilang 
una sa “Mga Huling Propeta,” kaya naman kabilang 
sa seksiyong ito ng mga hula hindi lamang ang mga 
isinulat ni Jeremias kundi pati rin ang kay Zacarias. 
(Ihambing ang Luc 24:44.) Lumilitaw na ang pagsi- 
pi ni Mateo ay pangunahin nang hinango sa Zaca- 
rias 11:12, 13, ngunit sa ilalim ng pagkasi ng espiri- 
tu ng Diyos, iniulat ito ni Mateo gamit ang ibang 
pananalita at ikinapit sa mga kalagayang tumutu- 
pad dito. Palibhasa'y isang parang ng magpapalayok 
ang lupain, ito ay itinuturing na sira na at wala 
nang gaanong halaga, anupat katumbas na lamang 
ng halaga ng isang alipin. 


AKIM [posibleng mula sa Heb., nangangahu- 
lugang “Itatag Nawa [ni Jehova] Nang Matibay']. 
Isang maharlikang inapo ni David sa pamamagitan 
ni Solomon at ninuno ni Jose na ama-amahan ni Je- 
sus.--Mat 1:14. 


AKIS. Isang Filisteong hari ng Gat na naghari 
noong panahon ni David at ni Solomon. Siya ay anak 
ni Maoc o Maaca, at sa superskripsiyon ng Awit 34 
ay tinatawag na Abimelec, na marahil ay isang ti- 
tulo na katulad ng Paraon o Czar.--ISa 27:2, 1Ha 
2:39. 

Nang tumatakas si David mula kay Saul, ma- 
kalawang ulit siyang nanganlong sa teritoryo 
ni Haring Akis. Noong unang pagkakataon, nang 
paghinalaan siya na isang kaaway, si David ay nag- 
kunwaring baliw, kaya pinayaon siya ni Akis bi- 
lang isang di-nananakit na sintu-sinto. (1Sa 21:10- 
15, Aw 34:Sup, 56:Sup) Noong ikalawang pagdalaw 
niya, kasama ni David ang 600 mandirigma at ang 
kanilang mga pamilya, at pinahintulutan sila ni 
Akis na manirahan sa Ziklag. Sa loob ng isang taon 
at apat na buwan na ipinamalagi nila roon, naniwa- 
la si Akis na nilulusob ng pangkat ni David ang mga 
bayan ng Juda, samantalang ang totoo ay sinasam- 
saman ni David ang mga Gesurita, mga Girzita, at 
mga Amalekita. (1Sa 27:1-12) Lubusang nalinlang 
ni David si Akis anupat inatasan pa nga siya ni Akis 
na maging personal na tagapagbantay nito noong 
ang mga Filisteo ay naghahandang sumalakay kay 
Haring Saul. Nang bandang huli na lamang pinaba- 


71 


lik ni Akis sa Ziklag si David at ang kaniyang mga 
tauhan dahil sa paggigiit ng iba pang “mga pangi- 
noon ng alyansa” ng mga Filisteo. (1Sa 28:2, 29:1- 
11) Nang si David ay maging hari at makipagdigma 
laban sa Gat, lumilitaw na hindi pinatay si Akis. Na- 
buhay siya hanggang noong panahon ng paghahari 
ni Solomon.---1Ha 2:39-41, tingnan ang GAT. 


AKLAT. Ang salitang Hebreo na se'pher (aklat: 
liham, sulat) ay nauugnay sa pandiwang sa-phar' 
(bilangin) at sa pangngalang so-pher” (eskriba: taga- 
kopya). (Gen 5:1; 2Sa 11:15, Isa 29:12, 22:10, Huk 
5:14: Ne 13:13) Kapag ginagamit upang tumukoy sa 
opisyal na mga sulat, ang sepher ay isinasalin bi- 
lang “nasusulat na dokumento” o “kasulatan.” (Es 
9:25; Jer 3:8, 32:11) Bi'blos naman ang terminong 
Griego para sa “aklat”, ang pangmaliit na anyo nito 
na bi-bli'on (sa literal, maliit na aklat) ay isinasa- 
lin bilang “aklat,” “kasulatan,” at “balumbon.” (Mar 
12:26: Heb 9:19, Int: Mat 19:7; Luc 4:17) Ang mga 
salitang Griegong ito ang pinagmulan ng salitang 
“Bibliya.”---Tingnan ang BIBLIYA. 

Ang isang sinaunang “aklat” ay maaaring isang 
tapyas o isang koleksiyon ng mga tapyas na gawa sa 
luwad, bato, pagkit, kahoy na binalutan ng pagkit, 
metal, garing, o marahil ay kahit isang kalipunan ng 
mga basag na palayok (mga ostracon). Ang sulat- 
kamay na mga balumbon naman ay ginagawa sa 
pamamagitan ng pagdurugtung-dugtong ng mga 
pilyego ng papiro, ng pergamino (balat ng mga ha- 
yop, gaya ng tupa at kambing), o ng mas pinong 
materyal na vellum, na gawa sa balat ng mga ba- 
tang guya, at nang maglaon, ng lino, at papel na 
lino. Nang dakong huli, ang aklat ay naging isang 
koleksiyon ng sunud-sunod at nakatuping mga pil- 
yego na sulat-kamay o inimprenta, na pinagtahi- 
tahi, pinagdikit-dikit, o pinagkabit-kabit sa iba pang 
mga paraan upang maging isang buong tomo. 

Kadalasan, ang mga balumbon ay sa isang panig 
lamang sinusulatan (kung katad, sa panig na dating 
mabalahibo). Kung minsan, iniikid sa isang patpat 
ang materyales na pinagsusulatan. Ang bumabasa 
ay magsisimulang magbasa sa isang dulo, anupat 
hinahawakan ang balumbon ng kaniyang kaliwang 
kamay habang iniikid naman ito sa patpat ng kani- 
yang kanang kamay (kung Hebreo ang binabasa, 
pabalik naman kung Griego). Kung ang rekord ay 
napakahaba, maaaring ikirin ang balumbon sa dala- 
wang patpat, anupat ang gitnang bahagi ng teksto 
ang makikita kapag hinawakan ito upang basahin. 
Kaya ang salitang Tagalog na “tomo,” hinalaw sa sa- 
litang Latin na tomus, at sa salitang Griego na tó- 
mos, ay nangangahulugang “balumbon.” 

Ang mga pilyegong ginagamit sa paggawa ng 
mga balumbon ay karaniwan nang may haba na 
23 hanggang 28 sentimetro (9 hanggang 11 pulga- 


AKLAT 


da) at lapad na 15 hanggang 23 sentimetro (6 hang- 
gang 9 na pulgada). Ang mga pilyegong ito ay 
pinagdurugtung-dugtong sa pamamagitan ng pan- 
dikit. Gayunman, ang mga pilyego ng Dead Sea 
Scroll of Isaiah, na nagmula noong ikalawang sig- 
lo B.C.E., ay pinagtahi-tahi sa pamamagitan ng 
sinulid na lino. Ang balumbong ito ay gawa sa 
17 pahabang piraso ng pergamino na may katamta- 
mang taas na 26.2 sentimetro (10.3 pulgada) at 
iba't ibang lapad mula sa mga 25.2 sentimetro (ha- 
los 10 pulgada) hanggang 62.8 sentimetro (mga 
25 pulgada), anupat may kabuuang haba na 7.3 m 
(24 na piye) sa kasalukuyang kalagayan nito. Noong 
panahon ni Pliny, ang karaniwang haba ng ba- 
lumbon (malamang na yaong mga ipinagbibili) ay 
20 pilyego. Isang Ehipsiyong balumbong papiro na 
nag-uulat sa paghahari ni Ramses III, tinatawag na 
Harris Papyrus, ang may haba na 40.5 m (133 piye). 
Ang Ebanghelyo ni Marcos ay mangangailangan ng 
isang balumbon na 5.8 m (19 na piye) ang haba, ang 
kay Lucas naman, mga 9.5 m (31 piye). 

Ang mga gilid ng balumbon ay tinatabasan, pina- 
kikinis sa pamamagitan ng batong pomes, at kinu- 
kulayan, karaniwan na ng itim. Itinutubog ito sa 
langis ng sedro bilang proteksiyon laban sa mga in- 
sekto. Karaniwan nang isang panig lamang ng ba- 
lumbon ang sinusulatan malibang may higit pang 
impormasyon na hindi na magkakasya sa loob. Sa 
ganitong kaso, maaaring sulatan ang pinakalabas, 
o kabilang panig. Ang mga balumbong naglalaman 
ng mga kahatulan na nakita sa pangitain ng mga 
propetang sina Ezekiel at Zacarias at ng apostol na 
si Juan ay may sulat sa magkabilang panig. Ipina- 
hihiwatig nito na ang mga kahatulang iyon ay ma- 
tindi, malawak, at mabigat.--Eze 2:10: Zac 5:1-3, 
Apo 5:1. 

Noon, ang mahahalagang dokumento ay tinatata- 
kan ng isang limpak ng luwad o pagkit na may mar- 
ka ng pantatak ng manunulat o ng gumawa nito, at 
ikinakabit ito sa dokumento sa pamamagitan ng 
mga tali. Nakita ng apostol na si Juan sa pangitain 
ang isang balumbon na may pitong tatak, na iniabot 
sa Kordero niyaong isa na nasa trono.---Apo 5:1-7. 

Waring ang mas naunang mga balumbon ay may 
hanggang apat na tudling bawat pilyego, samanta- 
lang ang mas huling mga balumbon naman ay ka- 
raniwan nang may isang tudling lamang. Ang ba- 
lumbon ni Jeremias ay binubuo ng “[mga] tudling 
ng pahina.” Pagkabasa ng tatlo o apat na tudling, pi- 
nutol ni Haring Jehoiakim ang bahaging iyon ng ba- 
lumbon at inihagis iyon sa apoy. (Jer 36:23) Ang 
17 pahabang piraso ng Dead Sea Scroll of Isaiah ay 
may 54 na tudling ng teksto, anupat sa katamtaman 
ay may mga 30 linya bawat tudling. 

Ang aklat na anyong balumbon ay ginamit 
ng mga Israelita hanggang noong panahon ng 


AKLAT 


kongregasyong Kristiyano. Ang mga rekord na 
nasa sinaunang mga pambansang artsibo ng Isra- 
el at Juda at maging ang kinasihang mga akda ng 
mga propeta ni Jehova, bagaman kung minsan ay 
tinatawag na mga aklat, ay, sa totoo, nasa anyong 
balumbon.-- 1Ha 11:41, 14:19, Jer 36:4, 6, 23. 

Nang magkaroon ng mga sinagoga pagkatapos ng 
pagkatapon sa Babilonya, ang bawat isa sa mga 
ito ay nag-iingat at gumagamit ng mga balum- 
bon ng Sagradong Kasulatan, at tuwing Sabbath ay 
may isinasagawang pangmadlang pagbabasa mula 
sa mga iyon. (Gaw 15:21) Si Jesus mismo ay buma- 
sa mula sa gayong uri ng balumbon, malamang ay 
sa isa na katulad ng Dead Sea Scroll of Isaiah.---Luc 
4:15-20. 

Codex. Lumilitaw na pangunahing ginagamit 
noon ng mga Kristiyano ang aklat na anyong ba- 
lumbon hanggang noong pagtatapos ng unang sig- 
lo C.E. Ang Apocalipsis ay isinulat ng apostol na si 
Juan noong mga 96 C.E., at sa kabanata 22, tala- 
ta 18 at 19 ay tinutukoy ito bilang isang balumbon. 
Ngunit napakahirap gamitin ng aklat na anyong 
balumbon. Nang mabago na ang codex mula sa 
anyong kuwaderno tungo sa anyong aklat, kitang- 
kita na mas madaling gamitin ang codex kaysa 
sa tradisyonal na balumbon. Halimbawa, maaaring 
isang balumbon na may habang 31.7 m (104 na 
piye) ang kakailanganin upang mapagkasya ang 
apat na Ebanghelyo, gayong kasya ang lahat ng ito 
sa isang maliit na codex. Bukod diyan, mas matipid 
ang codex, yamang posibleng sulatan ang mag- 
kabilang panig ng isang pahina. Karagdagan pa, 
ang mga takip ay mahusay na proteksiyon para sa 
mga nilalaman nito, at madaling mahanap ang iba't 
ibang reperensiya anupat hindi kailangan ang ma- 
tagal na pagmamanipula na gaya ng sa mga balum- 
bon. 

Sa isang malaking balumbon, hindi kumbinyente, 
sa katunayan ay halos imposible, ang mabilisang 
pagtukoy sa partikular na mga pananalita. Lumili- 
taw na kaagad tinanggap ng mga Kristiyano ang 
paggamit ng codex, o de-pahinang aklat, dahil inte- 
resado silang maipangaral ang mabuting balita at 
sila'y sumasangguni at bumabanggit ng maraming 
reperensiya sa Kasulatan sa kanilang pag-aaral ng 
Bibliya at sa pangangaral. 

Tungkol sa bagay na ang mga Kristiyano, kung 
hindi man sila ang nakaimbento ng de-pahinang 
aklat, ang nanguna sa paggamit nito, ganito ang si- 
nabi ni Propesor E. J. Goodspeed sa kaniyang aklat 
na Christianity Goes to Press (1940, p. 75, 76): “May 
mga tao sa sinaunang simbahan na lubos na naka- 
babatid sa bahaging ginagampanan ng paglalathala 
sa Griego-Romanong daigdig, anupat, dahil sa kani- 
lang sigasig na maipalaganap ang mensaheng Kris- 


72 


tiyano sa daigdig na iyon, ginamit nila ang lahat ng 
pamamaraan ng paglalathala, hindi lamang ang 
luma at tradisyonal na karaniwan nang ginagamit, 
kundi pati ang pinakabago at pinakamasulong, at 
lubusan nilang ginamit ang mga ito sa kanilang 
propagandang Kristiyano. Sa paggawa nito, sinimu- 
lan nilang gamitin nang malawakan ang de-pahi- 
nang aklat, na karaniwang ginagamit ngayon. Ang 
kanilang ebanghelyo ay hindi isang esoteriko at li- 
him na hiwaga, kundi isang bagay na dapat ipaha- 
yag sa mga bubungan ng bahay, at isinabalikat nila 
ang pagtupad sa matandang sawikain ng mga pro- 
peta, Ipahayag ang mabuting pabalita.’ Sabihin pa, 
napakahalaga ng pagsulat ng indibiduwal na mga 
ebanghelyo, subalit ang pagtitipon ng mga ito, ka- 
sama na ang paglalathala ng mga ito bilang isang 
koleksiyon, ay isang lubhang naiibang gawain, at isa 
na halos kasinghalaga ng pagsulat ng ilan sa mga 
ito.”--Tingnan din ang Encyclopædia Britannica, 
1971, Tomo 3, p. 922. 

Batay sa isang diskurso ni Propesor Sanders (ini- 
lathala sa University of Michigan Quarterly Review, 
1938, p. 109), iniharap ni Propesor Goodspeed sa ka- 
niyang aklat (p. 71) ang isang talahanayang nagha- 
hambing sa mga tuklas na klasikal na akda at Kris- 
tiyanong akda noong ikalawa, ikatlo, at ikaapat na 
siglo C.E., may kinalaman sa bilang ng mga pira- 
piraso ng de-rolyong mga aklat at ng codex, o de- 
pahinang mga aklat, na natagpuan sa bawat grupo: 


KLASIKO KRISTIYANO 
Siglo Balumbon | Codex Balumbon Codex 
4 
38 
64 


Tungkol sa unang mga Kristiyano bilang mga ta- 
gapaglathala ng mga aklat, ganito pa ang sinabi ni 
Propesor Goodspeed (p. 78): “Hindi lamang sila na- 
kaaalinsabay sa kanilang panahon kung tungkol sa 
gayong mga bagay, kundi nauuna pa nga sila rito, 
at ang mga tagapaglathala ng sumunod na mga sig- 
lo ay tumulad sa kanila.” Sinabi pa niya (p. 99): “Ang 
paglalathala ng Bibliya ang nagpasigla sa paggamit 
ng de-pahinang aklat para sa layuning pampaniti- 
kan noong ikalawang siglo, at ang paglalathala ng 
Bibliya ang nagbunsod upang maimbento ang pag- 
lilimbag.” 

Nangahas si Propesor Goodspeed na magsabi 
(p. 81): “Ang kapansin-pansing komento sa II Tim. 
4:13 na Dalhin mo . . . ang mga aklat, lalo na ang 
mga pergamino, (ang mga salitang Griego ay bi- 
blia, membranas) ay nag-uudyok sa isa na mag-isip 
kung hindi kaya ang biblia ay tumutukoy sa mga 
balumbon ng kasulatang Judio, at ang membranai 


73 


naman ay ang mas bagong de-pahinang mga ak- 
lat na may Kristiyanong pinagmulan--ang mga 
ebanghelyo at si Pablo. Mariing ipinahihiwatig ng 
argumento ni Propesor Sanders na sa gawing hilaga 
ng Mediteraneo, mas malamang na noong una ay 
gawa sa pergamino ang de-pahinang mga aklat.” 

Mga Palimpsest. Dahil sa kamahalan o ka- 
kapusan ng materyales na mapagsusulatan, kung 
minsan ay muli itong ginagamit. Kung minsan ay 
bahagyang binubura ang mga manuskrito sa pama- 
magitan ng pagkaskas, paggamit ng espongha, o ng 
iba't ibang timplada upang maalis ang orihinal na 
nakasulat. Ang papiro ay ginagamitan ng espongha 
kung medyo sariwa pa ang tinta, kung hindi naman, 
ang dating nakasulat ay ginuguhitan, o ang kabi- 
lang panig ng materyal ang sinusulatan. Dahil sa 
kundisyon ng atmospera at iba pang mga kalaga- 
yan, ang orihinal na sulat sa ilang palimpsest ay 
maaari pa ring maaninaw at mabasa. Kabilang sa 
mga ito ang ilang manuskrito ng Bibliya, anupat ang 
isang tanyag na halimbawa ay ang Codex Ephraemi 
na pinatungan ng isang akda na malamang na 
isinulat noong ika-12 siglo ngunit dating naglala- 
man ng isang bahagi ng Hebreo at Griegong Ka- 
sulatan na ipinapalagay na isinulat naman noong 
ika-5 siglo C.E. 

Iba Pang mga Aklat na Binabanggit sa Bib- 
liya. Binabanggit sa Bibliya ang ilang di-kinasi- 
hang aklat. Ang ilan sa mga ito ay pinagkunan ng 
materyal ng kinasihang mga manunulat. Waring 
ang ilan ay mga babasahing tinipon mula sa mga 
rekord ng estado. Kabilang dito ang mga sumusu- 
nod: 

Aklat ng mga Digmaan ni Jehova. Ang aklat 
na ito ay sinipi ni Moises sa Bilang 21:14, 15 at tiyak 
na isang mapananaligang rekord, o kasaysayan, ng 
mga pakikipagdigma ng bayan ng Diyos. Maaaring 
nagsimula ito sa matagumpay na pakikidigma ni 
Abraham laban sa apat na magkakaalyadong hari 
na bumihag kay Lot at sa kaniyang pamilya.---Gen 
14:1-16. 

Aklat ni Jasar. Binanggit ang aklat na ito sa Jo- 
sue 10:12, 13, kung saan nakasaad ang panawagan 
ni Josue na tumigil ang araw at ang buwan habang 
nakikipaglaban siya sa mga Amorita, at sa 2 Samu- 
el 1:18-27, na naghaharap naman ng isang tulang 
tinatawag na “Ang Busog,” isang panambitan para 
kina Saul at Jonatan. Dahil dito, ipinapalagay na ang 
aklat na ito ay isang koleksiyon ng mga tula, awitin, 
at iba pang mga akda. Ang mga ito ay tiyak na na- 
pakahalaga sa pag-aaral ng kasaysayan at ipinala- 
ganap noon sa mga Hebreo. 

Iba pang makasaysayang mga akda. Buma- 
banggit ang mga aklat ng Mga Hari at Mga Cronica 
ng ilan pang di-kinasihang mga akda tungkol sa ka- 


AKLAT 


saysayan, anupat ang isa sa mga ito ay ang “aklat 
ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng 
Israel.” (1Ha 14:19; 2Ha 15:31) Ang katumbas na- 
man nito para sa mga hari ng timugang kaharian, 
pasimula sa anak ni Solomon na si Rehoboam, ay 
ang “aklat ng mga pangyayari nang mga panahon 
ng mga hari sa Juda.” Binanggit ito nang 15 beses. 
(1Ha 14:29: 2Ha 24:5) Isa pang ulat tungkol sa pa- 
mamahala ni Solomon ang binabanggit sa 1 Hari 
11:41 bilang ang “aklat ng mga pangyayari kay So- 
lomon.” 

Sa pagtitipon at pagsulat ng Mga Cronica pagka- 
tapos ng pagkatapon, hindi kukulangin sa 14 na be- 
ses ang ginawang pagbanggit ni Ezra sa iba pang 
mga mapagkukunan ng impormasyon, kabilang na 
rito ang “Aklat ng mga Hari ng Israel,” ang “ulat ng 
mga pangyayari nang mga araw ni Haring David,” 
at ang “Aklat ng mga Hari ng Juda at ng Israel.” 
(1Cr 9:1, 27:24: 2Cr 16:11, 20:34: 24:27: 27:7: 33:18) 
Binanggit din ni Ezra ang mga aklat ng mga kinasi- 
hang manunulat na nauna sa kaniya. (1Cr 29:29, 
2Cr 26:22, 32:32) Itinawag-pansin ni Ezra na ang 
iba pang mga propeta ni Jehova ay gumawa ng mga 
nakasulat na rekord na hindi iningatan sa kinasi- 
hang Banal na Kasulatan. (2Cr 9:29: 12:15: 13:22) 
Binabanggit naman ni Nehemias ang isang “aklat 
ng mga pangyayari sa mga panahon.” (Ne 12:23) 
May mga rekord ng pamahalaan ng Persia na tinu- 
tukoy sa Bibliya. Kabilang sa mga ito ang mga 
ulat ng paglilingkod sa hari, tulad ng pagbubunyag 
ni Mardokeo ng isang pakanang pagpaslang.---Ezr 
4:15: Es 2:23; 6:1, 2, 10:2. 

Nagbababala ang pantas na manunulat ng Ecle- 
siastes laban sa walang-katapusang paggawa ng 
mga aklat na bunga ng makasanlibutang panga- 
ngatuwiran at salungat sa makadiyos na karu- 
nungan, mga aklat na hindi naman nagtuturo sa 
mambabasa na matakot sa tunay na Diyos at tupa- 
rin ang kaniyang mga utos. (Ec 12:12, 13) Ang isang 
halimbawa nito ay masusumpungan noon sa Efeso, 
kung saan naging laganap ang espiritismo at demo- 
nismo. Pagkatapos nilang mapangaralan ng mabu- 
ting balita tungkol kay Kristo, inilabas ng mga ma- 
nanampalataya ang kanilang mga aklat tungkol sa 
mahika at hayagang sinunog ang mga iyon, na ti- 
natayang nagkakahalaga ng 50,000 piraso ng pilak 
(kung denario, 837,200).--Gaw 19:19. 

Sa Exodo 17:14, iniutos ni Jehova na ang kaniyang 
kahatulan laban sa Amalek ay isulat sa “aklat,” nag- 
papahiwatig na ang mga akda ni Moises, ang unang 
mga akda na kilalang kinasihan, ay isinusulat na no- 
ong 1513 B.C.E. 

Ang iba pang mga pagtukoy sa Bibliya o sa mga 
bahagi nito ay: “Ang aklat ng tipan,” maliwanag na 
naglalaman ng mga batas na nakatala sa Exodo 


AKRABIM 


20:22 hanggang 23:33 (Exo 24:7), at ang “balum- 
bon ng aklat,” na siyang Hebreong Kasulatan.---Heb 
10:7. 

Makasagisag na Paggamit. Ang salitang “ak- 
lat” ay maraming beses na ginamit sa makasagisag 
na paraan, gaya sa mga pananalitang “iyong aklat” 
o aklat ng Diyos (Exo 32:32), “aklat ng alaala” (Mal 
3:16), at “aklat ng buhay” (Fil 4:3, Apo 3:5; 20:15). 
Lumilitaw na iisa lamang ang tinutukoy ng mga ito, 
samakatuwid nga, ang mga ito ay pawang “aklat” ng 
alaala ng Diyos sa layuning gantimpalaan ng wa- 
lang-hanggang buhay (sa langit o sa lupa) yaong 
mga nakasulat ang pangalan sa aklat na ito. Mali- 
wanag na may kundisyon ang pagtatala ng mga 
pangalan sa “aklat” ng Diyos, yamang ipinakikita 
ng Kasulatan na maaaring “pawiin” mula rito ang 
pangalan ng isang tao. (Exo 32:32, 33, Apo 3:5) 
Kaya pananatilihin lamang sa aklat ang pangalan 
ng isang tao kung patuloy siyang magiging tapat. 
--Tingnan ang BUHAY. 


AKRABIM [Mga Alakdan]. Isang pataas na da- 
lisdis o sampahan sa TS hanggahan ng Juda na na- 
ging isa sa mga hangganan nang hati-hatiin ang 
Canaan sa mga Israelita. (Bil 34:4: Huk 1:36) Ito ay 
mga 29 na km (18 mi) sa TK ng timugang dulo ng 
Dagat na Patay at malapit sa Ilang ng Zin. Ipinapa- 
lagay na ang lugar na ito ay ang makabagong- 
panahong Nagb es-Safa (Ma'ale “Aqrabbim), kung 
saan ang daan mula sa Beer-sheba patungong Ara- 
ba ay matarik paglusong sa Wadi Murra (Nahal Zin). 
Maaaring hinango ang pangalang ito sa napakara- 
ming alakdan sa disyertong lupaing ito o marahil ay 
sa paulit-ulit na pagkurba ng daan na parang bun- 
tot ng alakdan. Maliwanag na isa itong sinaunang 
ruta na ginagamit noon pababa sa Edom at sa T pa- 
tungong ‘Aqaba sa Gulpo ng ‘Aqaba. 


AKRE. Ayon sa pagkakagamit sa Kasulatan, ang 
“akre” ay tumutukoy sa isang sukat ng lupain na ka- 
yang araruhin ng isang pareha ng mga toro sa loob 
ng isang araw. Ang salitang Hebreo na isinalin 
nang gayon (tsenedh) ay literal na nangangahulu- 
gang “pareha” (1Sa 14:14, tlb sa Rbi8, 1Ha 19:19) at 
isinasalin din bilang “tuwang” (Huk 19:3) at “pares” 
(1Sa 11:7). Malamang na ang tinutukoy na sukat ng 
lupain ay wala pang 0.4 ektarya (1 akre). Ang sali- 
tang iugerum, na masusumpungan sa Latin na Vul- 
gate, ay tumutukoy naman sa sukat na 0.25 ektar- 
ya (0.62 akre). 


AKUB [malamang, Isa na Sumusunggab sa Sa- 
kong, Kaagaw]. 

1. Ama ng isang pamilya ng mga Netineo na bu- 
malik mula sa Babilonya kasama ni Zerubabel no- 
ong 537 B.C.E.--Ezr 2:1, 2, 43, 4b. 


74 


2. Isang Levitikong bantay ng pintuang-daan at 
ulo ng pamilya ng mga bantay ng pintuang-daan na 
nabuhay pagkaraan ng pagkatapon.--1ICr 9:17, Ezr 
2:42: Ne 7:45, 11:19, 12:25. 

3. Isa sa 13 Levita na tumulong kay Ezra sa 'pag- 
papaliwanag ng kautusan sa bayan. '---Ne 8:7, 8. 

4. Ang ikaapat na binanggit sa pitong anak ni 
Elioenai, kabilang sa huling mga inapo ni David na 
nakatala sa talaangkanan sa Hebreong Kasulatan. 
— 1Cr 3:24. 


AKUSASYON. Isang paratang ng masamang 
gawa. Ang akusado ay pinapagsusulit. 

Ang isang salitang Hebreo na isinalin bilang “aku- 
sasyon” (sitnah') ay nagmula sa pandiwang sa- 
litang-ugat na satan, nangangahulugang “suma- 
lansang.” (Ezr 4:6, ihambing ang Zac 3:1.) Ang 
pinakakaraniwang salitang Griego para sa “akusa- 
han” ay ka-te-go-re 0, na may ideya ng ‘pagsasalita 
nang laban’ sa isang tao, kadalasa'y sa diwang hu- 
disyal o legal. (Mar 3:2, Luc 6:7) Sa Lucas 16:1, 
ang salitang Griego na di-a-bal'lo, isinalin bilang 
'akusahan, ay maaari ring isalin bilang 'siraang- 
puri.” (Int) Nauugnay ito sa dia'bolos (maninirang- 
puri), ang salitang-ugat ng salitang “Diyablo.” 

Ang terminong Griego na isinaling “akusahan 
nang may kabulaanan’ sa Lucas 3:14 (syko-phan- 
te'o) ay isinasalin sa Lucas 19:8 bilang 'kikilin sa pa- 
mamagitan ng bulaang akusasyon. Literal itong 
nangangahulugang “kunin sa pamamagitan ng pag- 
papakita ng igos.” Ang isa sa iba't ibang paliwanag 
hinggil sa pinagmulan ng salitang ito ay na sa sina- 
unang Atenas, ipinagbabawal ang pagluluwas ng 
mga igos mula sa probinsiya. Ang isa na nagsusum- 
bong tungkol sa iba, anupat inaakusahan sila ng 
pagtatangkang magluwas ng mga igos, ay tinaguri- 
ang isang “tagapagpakita ng mga igos.” Nang mag- 
laon, ang terminong ito ay tumukoy sa isang masa- 
mang impormante, isang taong nag-aakusa sa iba 
dahil sa pag-ibig sa pakinabang, isang bulaang ta- 
gapag-akusa, isang blackmailer. 

Maaaring ang isa ay hingan ng sulit at parata- 
ngan ng masamang gawa, bagaman siya'y lubu- 
sang walang-sala at walang kapintasan, anupat bik- 
tima ng isang bulaang tagapag-akusa. Kaya naman, 
inilahad ng kautusang Hebreo ang pananagutan ng 
bawat isa sa bansa na papanagutin ang mga mang- 
gagawa ng kamalian, at kasabay nito'y naglaan ito 
ng sapat na proteksiyon para sa akusado. Makikita 
sa ilang halimbawa mula sa Kautusang Mosaiko ang 
mga simulaing ito. Kung ang isang tao ay may na- 
lalaman tungkol sa isang krimen, kailangan niyang 
dalhin ang akusasyon sa harap ng wastong mga aw- 
toridad. (Lev 5:1: 24:11-14) Ang mga awtoridad na- 
man ay magsasaliksik at magsisiyasat at mag-uusi- 
sa nang lubusan’ sa mga akusasyon upang matiyak 


75 


kung ang mga ito ay totoo bago sila maglapat ng ka- 
parusahan. (Deu 13:12-14) Hindi dapat ipaglihim ng 
isang nakasaksi ang isang masamang gawa at dapat 
siyang magharap ng akusasyon laban sa isa na 
may-sala, kahit na ang taong iyon ay isang malapit 
na kamag-anak gaya ng isang kapatid, anak na la- 
laki, anak na babae, o asawa. (Deu 13:6-8, 21:18-20, 
Zac 13:3) Kailangan ang patotoo ng dalawa o tatlong 
saksi, hindi lamang ang salita ng iisang tagapag- 
akusa.--Bil 35:30, Deu 17:6, 19:15, Ju 8:17; Heb 
10:28. 

Sa Kautusan ni Moises, ang akusado ay binibigyan 
din ng karapatang harapin ang kaniyang tagapag- 
akusa sa isang hukuman ng katarungan upang lu- 
busang mapatunayan kung totoo ang mga para- 
tang. (Deu 19:16-19, 25:1) Ang isang magandang 
halimbawa nito ay ang kaso ng dalawang patutot na 
humarap sa marunong na si Haring Solomon upang 
mapagpasiyahan niya kung sino sa kanila ang ina 
ng dala nilang sanggol.---1Ha 3:16-27. 

Kahilingan din ng batas Romano na ang mga ta- 
gapag-akusa ay humarap sa hukuman. Kaya naman 
noong nililitis ang mamamayang Romano na si Pa- 
blo sa harap ng mga gobernador na sina Felix at 
Festo, ang kaniyang mga tagapag-akusa ay inutu- 
san ding humarap doon. (Gaw 22:30, 23:30, 35; 
24:2, 8, 13, 19; 25:5, 11, 16, 18) Gayunman, ang pag- 
harap ni Pablo kay Cesar sa Roma ay dahil sa kani- 
yang sariling pag-apela upang siya'y mapawalang- 
sala, at hindi upang akusahan ang kaniyang sariling 
bansa. (Gaw 28: 19) Hindi si Pablo, ni si Jesus, kundi 
si Moises, sa pamamagitan ng kaniyang paggawi at 
ng kaniyang isinulat, ang nag-akusa sa bansang Ju- 
dio ng paggawa ng masama.---Ju 5:45. 

Tatlong Hebreo ang inakusahan ng hindi pagsam- 
ba sa gintong imahen ni Nabucodonosor at inihagis 
sa hurno. Totoo ang akusasyong iyon, bagaman sa- 
lig iyon sa isang masamang batas. Gayunman, hin- 
di sila nagkasala ng anumang masamang gawa, at 
nang umapela sila sa Kataas-taasang Hukuman ng 
Langit, sila'y pinawalang-sala ni Jehova. (Dan 3:8- 
25) Sa katulad na paraan, si Daniel ay iniligtas sa 
kamatayan, at ang mga tagapag-akusa na bumuo 
ng pakana laban sa kaniya ay inihagis sa mga leon. 
(Dan 6:24) Sa dalawang ulat na ito, ang salitang 
“nag-akusa” ay salin ng pariralang Aramaiko na li- 
teral na nangangahulugang “kumain ng mga piraso 
[ng laman na nilapa mula sa katawan],” at maaari 
rin itong isalin bilang “nanirang-puri.” (Dan 3:8; 
6:24: mga tlb sa Rbi8) Ang mga sumasalansang sa 
muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem ay sumu- 
lat ng isang liham na nag-aakusa ng masamang 
gawa sa mga tagapagtayo, at dahil sa bulaang aku- 
sasyong iyon, ipinatupad ang isang pagbabawal sa 
gawain, isang pagbabawal na nang maglaon ay na- 


ALAALANG LIBINGAN 


patunayang labag sa batas. (Ezr 4:6-6:12) Sa katu- 
lad na paraan, ang mga lider ng relihiyon ay nagha- 
nap ng mga paraan upang maakusahan si Jesus 
bilang isang manlalabag-batas. (Mat 12:10, Luc 6:7) 
Nang dakong huli ay nagtagumpay silang maipaa- 
resto ang taong ito na walang-sala, at sa paglilitis, 
gayon na lamang katindi ang kanilang bulaang aku- 
sasyon laban sa Isa na Matuwid, si Jesus. (Mat 27:12, 
Mar 15:3, Luc 23:2, 10, Ju 18:29) Ipinakikita ng mga 
halimbawang ito na maling-mali ang mag-akusa sa 
iba nang may kabulaanan, lalo na kung ang mga ta- 
gapag-akusa ay nasa mga posisyong may awtori- 
dad.--Luc 3:14, 19:8. 

Sa kongregasyong Kristiyano, ang mga tagapa- 
ngasiwa at mga ministeryal na lingkod ay hindi la- 
mang dapat na maging walang-sala sa pagpapato- 
too nang may kabulaanan laban sa iba kundi sila 
mismo ay dapat na maging malaya sa akusasyon. 
(1Ti 3:10, Tit 1:6) Samakatuwid, kung may mga 
akusasyong inihaharap laban sa isang matandang 
lalaki, dapat na may dalawa o tatlong saksi na mag- 
papatotoo sa mga ito. (Mat 18:16, 2Co 13:1, 1Ti 5:19) 
Ang buong kongregasyon ay dapat na malaya sa 
akusasyon (1Co 1:8; Col 1:22), bagaman hindi ito 
nangangahulugan na magiging malaya sila sa mga 
bulaang akusasyon, yamang ang mahigpit na Kala- 
ban na si Satanas na Diyablo “ang tagapag-akusa sa 
ating mga kapatid . . . na siyang umaakusa sa kani- 
la araw at gabi sa harap ng ating Diyos!"--Apo 
12:10. 


ALAALANG LIBINGAN. Isang dako kung 
saan inihihimlay ang taong namatay sa pag-asang 
aalalahanin siya, higit sa lahat, ng Diyos. 

May kinalaman sa mga salitang Griego na gina- 
gamit upang tumukoy sa isang dakong libingan o sa 
isang libingan, ganito ang sabi ni A. T. Robertson sa 
Word Pictures in the New Testament (1932, Tomo V, 
p. 87): “Inihaharap ng taphos (libingan) ang ideya 
ng paglilibing (thapto, ilibing) gaya sa Mat. 23:27, 
ang mnemeion (mula sa mnaomai, mimnesko, mag- 
paalaala) ay isang memoryal (sepulkro na isang 
bantayog).” Kaugnay ng mne:meion ang salitang 
mne'ma, na lumilitaw na may kaparehong kahulu- 
gan, anupat tumutukoy rin sa “isang memoryal 
o rekord ng isang bagay o ng isang taong patay, 
pagkatapos ay sa isang sepulkrong bantayog, at sa- 
makatuwid ay isang libingan. ”-- Vine's Expository 
Dictionary of Old and New Testament Words, 1981, 
Tomo 2, p. 173. 

Maaaring ang gayong libingan ay hinukay sa lupa 
o, gaya ng kadalasang ginagamit noon ng mga He- 
breo, isang likas na yungib o isang libingang inu- 
ka sa bato. (Ihambing ang Gaw 7:16 at Gen 23: 
19, 20.) Gaya ng naipaliwanag na, bagaman idiniri- 
in ng salitang taphos (libingan [grave]) ang ideya 


ALAALANG LIBINGAN 


ng paglilibing, idiniriin naman ng mga salitang 
mnema (libingan, [tomb]) at mne-mei'on (alaalang 
libingan [memorial tomb]) ang ideya ng pag-iingat 
sa alaala ng taong namatay. Samakatuwid, waring 
ang huling nabanggit na mga salita ay mas nagta- 
tawid ng ideya ng pagiging permanente kaysa sa 
ta phos, nauugnay ang mga ito sa salitang Latin na 
monumentum. 

Waring ang mga libingang Judio ay karaniwan 
nang nasa labas ng mga lunsod, maliban sa mga 
libingan ng mga hari. Sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan, ang lahat ng pagtukoy sa mga libi- 
ngang Judio ay nagpapahiwatig na ang mga ito ay 
nasa labas ng mga lunsod, maliban sa pagtukoy sa 
libingan ni David sa Gawa 2:29. Palibhasa'y nasa 
malalayong lugar at iniiwasan din ng mga Judio 
dahil sa seremonyal na karumihang iniuugnay sa 
mga ito, kung minsan ang kinaroroonan ng mga li- 
bingang ito ay pinamumugaran ng mga taong baliw 
o mga inaalihan ng demonyo.---Mat 8:28, Mar 5:5. 

Hindi Magarbo. Bagaman nagsisilbing isang 
alaala ng taong namatay, ang alaalang libingan 
ng mga Judio ay karaniwan nang hindi magarbo 
o mapagparangya. Ang ilan ay napakasimple at di- 
pansinin anupat maaaring lumalakad ang mga tao 
sa ibabaw ng mga iyon nang hindi nila namamala- 
yan. (Luc 11:44) Bagaman kaugalian noon ng mga 
taong pagano na nakapalibot sa mga Judio na ga- 
wing magarbo ang kanilang mga libingan hangga't 
makakaya nila, kapansin-pansin ang pagiging sim- 
ple ng mga natagpuang sinaunang libingang Judio. 
Ito'y dahil hindi ipinahihintulot ng pagsamba ng 
mga Judio ang pagpapakundangan sa mga patay at 
hindi ito nagtataguyod ng anumang ideya ng may- 
malay na pag-iral sa daigdig ng mga espiritu pagka- 
matay ng isa, mga ideyang gaya niyaong pinanini- 
walaan ng mga Ehipsiyo, mga Canaanita, at mga 
Babilonyo. Kaya bagaman inaangkin ng maraming 
kritiko na ang pagsamba ng bansang Israel mula pa 
noong sinaunang panahon ay syncretistic, samaka- 
tuwid nga, resulta ng pinagsama-samang magkaka- 
salungat na paniniwala at nabuo sa pamamagitan 
ng pagdaragdag ng mga paniniwala at mga gawa- 
ing nagmula sa mas sinaunang mga relihiyon, ang 
pangunahing ebidensiya na hindi totoo ang gayong 
pagsama ng kanilang relihiyon ay muling makikita 
sa pagiging simple ng kanilang mga libingan. Ga- 
yunman, nagkaroon ng ilang paglihis mula rito. 
Ipinakita ni Jesus na noong panahon niya ay naging 
kaugalian ng mga eskriba at mga Pariseo na pala- 
mutian ang mga alaalang libingan ng mga pro- 
peta at ng iba pa. (Mat 23:29, 30) Sa ilalim ng 
impluwensiya ng mga Griego at mga Romano, ma- 
rarangyang libingan ang nakahiligang ipagawa ng 
mayayaman. 


76 


Maliban sa libingan ni Juan na Tagapagbautismo 
(Mar 6:29), ang iba pang mga libingang binanggit sa 
Kristiyanong Griegong Kasulatan ay yaong kay La- 
zaro at kay Jesus. Ang libingan ni Lazaro ay pang- 
karaniwang libingang Judio, isang yungib na ang 
butas ay tinakpan ng bato, at ang butas na iyon ay 
maaaring medyo maliit, kung ipapalagay natin na 
katulad nito ang mga libingang natagpuan sa Pales- 
tina. Ipinahihiwatig ng konteksto na ito'y nasa labas 
ng nayon.--Ju 11:30-34, 38-44. 

Ang Libingan ni Jesus. Ang libingang pinag- 
lagyan kay Jesus ay bago at pag-aari ni Jose ng Ari- 
matea, hindi iyon isang yungib kundi inuka sa ba- 
tong-limpak na nasa isang harding di-kalayuan sa 
dako kung saan ibinayubay si Jesus. Ang libingang 
ito ay may pasukan na sinasarhan ng isang mala- 
king bato, at lumilitaw na ang batong iyon ay pabi- 
log, na siyang ginagamit kung minsan. (Mat 27:57- 
60; Mar 16:3, 4: Ju 19:41, 42) Sa loob nito, maaaring 
may tulad-bangkô na mga patungan na inuka sa 
mga dingding o kaya'y mga nitsong inuka nang pa- 
tindig sa mga dingding na doo'y mailalagay ang 
mga bangkay.--Ihambing ang Mar 16:5. 

Dalawang pangunahing lugar ang inaangkin bi- 
lang orihinal na lokasyon ng libingan ni Jesus. Ang 
isa ay ang kinikilalang lugar kung saan itinayo ang 
Church of the Holy Sepulchre. Ang isa pa ay kilala 
bilang ang Garden Tomb, na inuka sa isang mala- 
king bato na nakausli sa gilid ng isang burol at nasa 
labas pa rin ng kasalukuyang mga pader ng lunsod. 
Gayunman, walang matibay na patotoo na ang alin- 
man sa mga dakong ito ang kinaroroonan ng alaa- 
lang libingang pinaglagyan kay Jesus.--Tingnan 
ang GOLGOTA. 

"Mga Libingang Nabuksan Nang Mamatay 
si Jesus. Ang teksto sa Mateo 27:52, 53 may ki- 
nalaman sa “mga alaalang libingan [na] nabuksan” 
dahil sa isang lindol noong panahong mamatay si 
Jesus ay nagbangon ng maraming talakayan, anu- 
pat naniniwala ang ilan na may naganap na pagka- 
buhay-muli noon. Gayunman, kung ihahambing sa 
mga tekstong may kinalaman sa pagkabuhay-muli, 
magiging malinaw na ang mga talatang ito ay hin- 
di naglalarawan ng isang pagkabuhay-muli kundi 
naglalarawan lamang ng pagtilapon ng mga bang- 
kay mula sa kanilang mga libingan, kahawig ng 
mga insidenteng naganap nitong nakalipas na mga 
panahon, gaya sa Ecuador noong 1949 at gayundin 
sa Sonson, Colombia, noong 1962, nang 200 bang- 
kay sa sementeryo ang tumilapon mula sa kani- 
lang mga libingan dahil sa isang malakas na lindol. 
--E] Tiempo, Bogotá, Colombia, Hulyo 31, 1962. 

Pag-alaala ng Diyos. Dahil sa ideya ng pag- 
alaala na nauugnay sa salitang mne-mei'on, ang 
paggamit sa salitang ito (sa halip na sa taphos) 


77 


sa Juan 5:28 may kinalaman sa pagkabuhay-muli 
ng “lahat ng nasa mga alaalang libingan” ay tila 
angkop na angkop at ito'y kabaligtaran ng ideya 
ng lubusang pagtatakwil at paglimot sa alaala, na 
isinasagisag ng Gehenna. (Mat 10:28, 23:33, Mar 
9:43) Ang pagpapahalaga ng mga Hebreo sa paglili- 
bing (tingnan ang PAGLILIBING, MGA DAKONG LIBINGAN) 
ay nagpapahiwatig ng kanilang pagnanais na si- 
la'y alalahanin, pangunahin na ng Diyos na Jehova 
na kanilang sinasampalatayanan bilang “tagapagbi- 
gay-gantimpala doon sa mga may-pananabik na 
humahanap sa kaniya.” (Heb 11:1, 2, 6) Bihirang- 
bihira ang mga inskripsiyon sa mga libingan ng 
mga Israelita at, kung mayroon man, kadalasa'y pa- 
ngalan lamang ang nakasulat. Ang namumukod- 
tanging mga hari ng Juda ay walang mariringal na 
bantayog na inukitan ng mga papuri sa kanila at ng 
mga kabayanihan nila, di-gaya ng ginawa ng mga 
hari ng ibang mga bansa. Sa gayon, lumilitaw na 
ang importante sa mga taong tapat noong sinau- 
nang mga panahon ay ang mapasulat ang kanilang 
pangalan sa “aklat ng alaala” na inilalarawan sa 
Malakias 3:16.--Ihambing ang Ec 7:1: tingnan ang 
PANGALAN. 

Dahil sa pangunahing ideya ng pag-alaala na na- 
kapaloob sa orihinal na mga salitang Griego para sa 
“libingan” o “alaalang libingan,” nagiging mas ma- 
kahulugan ang pakiusap ng manggagawa ng kasa- 
maan na ibinayubay sa tabi ni Jesus, “alalahanin mo 
ako pagdating mo sa iyong kaharian.”--Luc 23:42. 

Tingnan din ang LIBINGAN. 


ALAB. Ang bayang ito ng mga Canaanita ay 
nasa teritoryo ng Aser. (Huk 1:31) Gayunman, hin- 
di napalayas ng mga Aserita ang mga Canaanita, na 
patuloy na nanahanan sa lunsod. Sa kasalukuyan ay 
hindi matiyak kung saan ang lokasyon nito. 


ALABASTRO. Ang tawag sa maliliit at hugis- 
plorerang sisidlan ng pabango na orihinal na yari sa 
isang uri ng batong matatagpuan malapit sa Ala- 
bastron, Ehipto. Ang mismong batong iyon, na 
isang anyo ng calcium carbonate, ay tinawag ding 
alabastro. Nagtipon si David ng “mga batong ala- 
bastro [sa Heb., sha'yish] na pagkarami-rami” para 
sa pagtatayo ng templo ni Jehova sa Jerusalem. 
— 1Cr 29:2. 

Ang sinauna o “Oriental” na alabastrong ito ay iba 
sa makabagong alabastro, na isang hydrated calci- 
um sulfate na madaling magasgas. Ang orihinal na 
alabastro ay kadalasang kulay puti at, dahil nagmu- 
la ito sa stalagmite, kung minsa'y mayroon itong 
mga guhit na iba't iba ang kulay. Halos kasintigas 
ito ng marmol ngunit hindi ito napakikintab nang 
husto na gaya ng marmol. Ang solidong alabastro 
ay binubutasan o binabarena sa gitna para maka- 


ALABOK 


paglaman ng mga isang Romanong libra (0.33 kg; 
0.72 Ib) ng likido. (Ju 12:3) Karaniwan na, ang sisid- 
lang alabastro (sa Gr., a-la'ba:stron) ay may makipot 
na leeg na puwedeng sarhang mabuti para hindi su- 
mingaw ang mamahaling pabango. 

Kahit na di-gaanong mamahaling materyales, 
gaya ng gypsum, ang ginamit sa paggawa ng ga- 
yong mga sisidlan, alabastro pa rin ang tawag sa 
mga iyon dahil sa paggagamitan ng mga iyon. Ga- 
yunman, mga sisidlang yari sa tunay na alabastro 
ang ginagamit noon para sa mamahaling mga ung- 
guento at mga pabango, tulad niyaong ipinahid kay 
Jesus sa dalawang pagkakataon, minsan ay sa ba- 
hay ng isang Pariseo sa Galilea (Luc 7:37) at minsan 
nama'y sa bahay ni Simon na ketongin sa Betania. 
--Mat 26:6, 7; Mar 14:3. 


ALABOK. Mga pinong partikula ng materya na 
magaan at madaling liparin ng hangin, tinatawag 
ding alikabok. Ang malalakas na hanging dumara- 
an sa tuyong mga disyertong karaniwan sa mga lu- 
pain sa Bibliya ay kadalasang lumilikha ng matitin- 
ding bagyo ng alikabok na para sa ilan ay mas 
masahol pa kaysa sa mga bagyo sa dagat. Ang ilan 
sa karaniwang pinagmumulan ng mineral na alika- 
bok ay ang pagputok ng bulkan, sunog, at mga ga- 
waing pang-agrikultura. Ang materya ng halaman 
ay lumilikha naman ng alikabok sa anyong polen, 
amag, himaymay ng halaman, at mga parte ng 
buto nito. Nakalilikha rin ng alikabok ang mga ha- 
yop dahil sa kanilang natuyong dumi, pinong bala- 
hibo, at baktirya. Ang pinakakaraniwang salita sa 
Bibliya para sa alabok, o alikabok, ay ang terminong 
Hebreo na @-phar, na maaari ring tumukoy sa “tu- 
yong lupa” at “argamasang luwad.”---Gen 26:15, Lev 
14:41, 42. 

Bagaman itinuturing ng ilan ang alikabok bilang 
perwisyo, isa itong paglalaan ng Maylalang na kai- 
langan sa pag-iral at kaginhawahan ng tao. Kaila- 
ngan ito sa kondensasyon ng halumigmig upang 
maging ulan, fog, o singaw, na napakahalaga na- 
man sa pagtubo ng mga halaman. Karagdagan pa, 
kung wala sa atmospera ang alikabok na may kaka- 
yahang magpangalat ng liwanag, ang mga mata ng 
mga nilalang sa lupa ay masisilaw sa matinding li- 
wanag ng sinag ng araw, at hindi natin makikita 
ang takipsilim at ang maganda at makulay na pag- 
lubog ng araw. 

Ginamit ng Maylalang ang “alabok ng lupa” nang 
anyuan niya ang unang tao (Gen 2:7: 1Co 15:47, 48), 
at nang sentensiyahan ni Jehova si Adan dahil sa 
pagsuway sa kaniyang kautusan, sinabi niya: “Sa 
alabok ka babalik.” (Gen 3:19) Nagpahayag din ang 
Diyos ng isang sumpa na may malaking makahu- 
lang kahulugan nang sabihin niya sa serpiyente sa 


ALABOK 


Eden: “Ang iyong tiyan ang igagapang mo at alabok 
ang kakainin [o, kakagatin] mo sa lahat ng mga 
araw ng iyong buhay. "--Gen 3:14. 

Pagiging Mahina, Mortal, at Mababa. Dahil 
sa pagkawala ng kasakdalan ng tao, kung minsa'y 
ginagamit ang alabok upang sumagisag sa pagiging 
mahina ng mga tao. Ang Diyos ay nagpapakita ng 
awa sa mga natatakot sa kaniya, na “inaalaalang 
tayo ay alabok.” (Aw 103:13, 14; Gen 18:27) Suma- 
sagisag din ito sa pagiging mortal ng mga tao, sa- 
pagkat “bumabalik sila sa alabok” kapag namatay 
sila. (Aw 104:29: Ec 3:19, 20, 12:1, 7) Yamang ang 
tao'y bumabalik sa alabok kapag namatay, kung 
minsa'y tinatawag na “alabok” ang libingan. (Aw 
22:29: 30:9) Ang alabok sa lupa ay maaaring tumu- 
koy sa isang mababang kalagayan. Si Jehova ang 
“nagbabangon ng maralita mula sa alabok.”-- 1Sa 
2:8, Aw 113:7. 

Sagisag ng Pagiging Marami. Sa Kasulatan, 
ang pagiging marami ng taong-bayan o ang kawa- 
lang-kakayahan ng mga tao na matukoy ang kani- 
lang bilang ay ipinahihiwatig ng paghahambing sa 
kanila sa mga butil ng alabok. Halimbawa, ipina- 
ngako ng Diyos kay Abram (Abraham): “Gagawin 
kong tulad ng mga butil ng alabok sa lupa ang iyong 
binhi.” (Gen 13:14, 16) Ganito rin ang ipinangako ni 
Jehova kay Jacob. (Gen 28:10, 13, 14) Tungkol sa 
mga Israelitang naglalakbay sa ilang, itinanong ni 
Balaam: “Sino ang nakabilang ng mga butil ng ala- 
bok ng Jacob, at sino ang nakabilang ng ikaapat na 
bahagi ng Israel?” (Bil 23:10) Ipinakikita nito na lub- 
hang pinarami ni Jehova ang mga supling ni Abra- 
ham sa pamamagitan ni Isaac at ni Jacob. Ang 
saganang paglalaan ni Jehova ng pugo para sa kani- 
yang katipang bayan sa ilang ay ipinahihiwatig ng 
pananalitang “nagpaulan siya ng panustos sa kanila 
na parang alabok, maging ng mga may-pakpak na 
lumilipad na nilalang na parang mga butil ng buha- 
ngin sa mga dagat.”--Aw 78:27: Exo 16:11-18, Bil 
11:31, 32. 

Ginamit sa Paghatol ng Diyos sa mga Bansa. 
Yamang napakaliit ng mga bansa mula sa pangma- 
las ng Diyos, itinuturing niya silang “gaya ng mani- 
pis na alikabok sa timbangan.” (Isa 40:15) Natang- 
hal ang kakila-kilabot na kapangyarihan ni Jehova 
nang magpasapit siya ng mga dagok sa isang ban- 
sa, ang Ehipto. Nang magsisimula na ang ikatlong 
dagok, bilang pagsunod sa utos ng Diyos kay Moi- 
ses, “iniunat ni Aaron ang kaniyang kamay na ha- 
wak ang kaniyang tungkod at hinampas ang alabok 
ng lupa, at ang mga niknik ay napasatao at napasa- 
hayop.” Nang mangyari ito sa buong Ehipto, hindi 
ito matularan ng mga mahikong saserdote kung 
kaya inamin nila: “Ito ay daliri ng Diyos!”---Exo 
8:16-19. 


78 


Sinabihan din ang mga Israelita na kung hindi 
nila tutuparin ang mga utos ng Diyos, daranas sila 
ng iba't ibang sumpa, anupat ang isa sa mga ito ay 
tagtuyot, sapagkat sinabi: “Si Jehova ay magbibigay 
ng abo at alabok bilang ulan sa iyong lupain. Mula 
sa langit ay bababa iyon sa iyo hanggang sa malipol 
ka.”--Deu 28:15, 24. 

Sagisag ng Pananaghoy at Pagkakababa. Bi- 
lang sagisag ng kanilang pananaghoy dahil sa pag- 
kawasak ng Jerusalem noong 607 B.C.E. sa kamay 
ng mga Babilonyo, ang matatandang lalaki ng lun- 
sod ay inilalarawang tahimik na nakaupo sa lupa, 
anupat “naglagay sila ng alabok sa kanilang ulo.” 
(Pan 2:10) Maraming taon bago nito, sa pamamagi- 
tan ng hula ni Isaias, inutusan ni Jehova ang Babi- 
lonya na bumaba sa trono nito, sa pagsasabi: “Bu- 
maba ka at umupo ka sa alabok, O anak na dalaga 
ng Babilonya. Umupo ka sa lupa kung saan walang 
trono, O anak na babae ng mga Caldeo.” (Isa 47:1) 
Ibinaba ang Babilonya sa gayong hamak na kalaga- 
yan noong 539 B.C.E., nang lupigin siya ng mga 
Medo at mga Persiano. At, kapag pinuksa ang maka- 
sagisag na Babilonyang Dakila, ang mga kapitan ng 
barko, mga biyahero, mga magdaragat, at lahat ni- 
yaong mga naghahanapbuhay sa dagat ay inilalara- 
wang magsasaboy ng alabok sa kanilang mga ulo 
at maghihinagpis dahil sa kaniyang pagkapuksa. 
—Apo 18:17-19. 

Iba Pang Pagkagamit. Sa Kasulatan, ang ala- 
bok ay iniuugnay rin sa pagsisisi. Nang bawiin ni 
Job ang kaniyang sinabi dahil nagsalita siya nang 
walang unawa noong ipakipagtalo niya ang kani- 
yang usapin sa harap ng Diyos, sinabi niya: “Ako ay 
nagsisisi sa alabok at abo.”---Job 42:1, 3, 6. 

Ang 'pagpapahimod ng alabok’ sa mga kalaban ay 
nangangahulugan ng pananaig sa mga ito, anupat 
lubusan silang nilulupig. (Aw 72:9; Mik 7:16, 17) 
Ang pagsasaboy ng alabok sa hangin o sa isang tao 
ay isang paraan para ipakita ang matinding pagka- 
yamot sa kaniya. Sa ilang lugar sa Asia, isang kau- 
galian ang paghingi ng katarungan laban sa isang 
kriminal sa pamamagitan ng pagsasaboy ng alabok 
sa kaniya. Bagaman wala silang katuwirang maga- 
lit sa mga pananalita ni Pablo, ipinakita ng isang pu- 
lutong sa Jerusalem ang kanilang matinding poot sa 
kaniya sa pamamagitan ng “pagsasaboy ng alabok 
sa hangin.” Sa pamamagitan ng kanilang madamda- 
ming pagkilos at mga salita, ipinakita nila sa ku- 
mandante ng militar ang kanilang pagkayamot kay 
Pablo. (Gaw 22:22-24) Sa katulad na paraan, ipina- 
kita ni Simei na hindi siya sang-ayon sa pagkahari 
ni David sa pamamagitan ng 'paglakad na kaalinsa- 
bay niya upang manumpa, at patuloy itong nagha- 
hagis ng mga bato habang kaalinsabay niya, at nag- 
saboy ito ng maraming alabok. '---2Sa 16:5-13. 


79 


Tinagubilinan ni Jesu-Kristo ang kaniyang mga 
alagad na kapag ang sinuman ay hindi tumanggap 
sa kanila o hindi nakinig sa kanilang mga salita, da- 
pat nilang ipagpag o ipunas ang alabok sa kanilang 
mga paa pag-alis nila sa bahay na iyon o sa lunsod 
na iyon. Ang kaugaliang ito'y nagsilbing “patotoo la- 
ban sa kanila,” anupat nagpapahiwatig na mapaya- 
pang umaalis ang mga tagasunod ni Jesus at ipina- 
uubaya na nila sa Diyos ang bahay o ang lunsod 
na iyon.--Mat 10:11-15, Luc 9:5, 10:10-12, Gaw 13: 
50, 51. 


ALAGAD. Isa na naturuan, isang mag-aaral. 
Ang salitang Hebreo para sa alagad (Iim:-mudh') ay 
pangunahin nang tumutukoy sa isa na natututo, ti- 
nuturuan, o sinasanay. (Ihambing ang Isa 8:16, tlb 
sa Rbi8.) Ang kaugnay nitong salita na mal-madh' 
ay tumutukoy sa isang “tungkod na pantaboy” na 
ginagamit sa pagsasanay sa mga baka. (Huk 3:31, 
ihambing ang Os 10:11.) Ang salitang Griego na- 
man na ma-the-tes' (alagad) ay pangunahing tumu- 
tukoy sa isa na nagtutuon ng kaniyang isipan sa 
isang bagay. 

Sa Griegong Kasulatan, mababasa natin na may 
mga alagad si Jesus, si Juan na Tagapagbautismo, 
ang mga Pariseo, at si Moises. (Mat 9:14, Luc 5:33, 
Ju 9:28) Ang unang mga alagad ni Jesus ay dating 
mga alagad ni Juan. (Ju 1:35-42) Sa Mateo 10:1 at 
11:1, ang 12 pinili bilang mga apostol ay tinatawag 
na mga alagad. Sa malawak na kahulugan nito, ang 
salitang “alagad” ay tumutukoy sa mga naniniwala 
sa turo ni Jesus, at ang isa sa mga ito ay isang lihim 
na alagad. (Luc 6:17: Ju 19:38) Gayunman, sa mga 
ulat ng Ebanghelyo, ang salitang ito ay kadalasang 
tumutukoy sa grupo ng malalapit na tagasunod ni 
Jesus na nakasama niya sa mga paglalakbay para sa 
pangangaral at kaniyang tinuruan at tinagubilinan. 
Ang terminong ito ay pangunahing tumutukoy sa 
lahat niyaong naniniwala sa mga turo ni Kristo at 
maingat ding sumusunod sa mga iyon. Dapat silang 
turuan na “tuparin ang lahat ng mga bagay" na ini- 
utos ni Jesus.---Mat 28:19, 20. 

Tinuruan ni Jesus ang kaniyang mga alagad 
upang sila'y maging tulad niya, samakatuwid nga, 
mga mangangaral at mga guro ng mabuting balita 
ng Kaharian. Sinabi ni Jesus: “Ang isang mag-aaral 
ay hindi nakahihigit sa kaniyang guro, kundi ang 
bawat isa na sakdal na naturuan ay magiging tulad 
ng kaniyang guro.” (Luc 6:40) Pinatunayan ng su- 
munod na mga pangyayari na mabisa ang pagtutu- 
ro ni Kristo. Ipinagpatuloy ng kaniyang mga alagad 
ang gawaing itinuro niya sa kanila at gumawa sila 
ng mga alagad sa buong Imperyo ng Roma, sa Asia, 
Europa, at Aprika, bago nagwakas ang unang siglo. 
Ito ang naging pangunahing gawain nila, kaayon ng 
utos ni Jesu-Kristo sa Mateo 28:19, 20. 


ALAK AT MATAPANG NA INUMIN 


Hanggang sa ngayon, obligado ang mga Kristiya- 
no na gumawa ng mga alagad sa mga tao ng lahat 
ng mga bansa. Nilinaw iyan ng pansarang mga sa- 
lita ng utos ni Jesus: “At, narito! ako ay sumasainyo 
sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng 
sistema ng mga bagay.” Hindi sila gumagawa ng 
mga alagad para sa kanilang sarili, dahil ang totoo, 
ang mga naturuan nila ay mga alagad ni Jesu- 
Kristo, sapagkat ang sinusunod ng mga iyon ay mga 
turo ni Kristo, hindi ng mga tao. Sa dahilang ito, ang 
mga alagad ay tinawag na mga Kristiyano sa pama- 
magitan ng patnubay mula sa Diyos. (Gaw 11:26) Sa 
katulad na paraan, ang propetang si Isaias ay nag- 
karoon ng mga alagad, ngunit hindi para sa kani- 
yang sarili. Alam ng mga alagad ni Isaias ang kau- 
tusan ni Jehova, at nanghawakan sila sa patotoo ng 
kautusan.---Isa 8:16. 

Ang pagiging alagad ni Jesus ay hindi nanganga- 
hulugan ng maalwang pamumuhay. Hindi pinalug- 
dan ni Jesus ang kaniyang sarili, sa halip ay tu- 
mahak siya sa isang landasin na doo'y ubod-tindi 
siyang sinalansang ng Diyablo at ng mga alipores 
nito. (Ro 15:3) Sinabi niya na dapat siyang ibigin ng 
kaniyang mga alagad nang higit kaysa sa kanilang 
pinakamalalapit na kamag-anak sa lupa, at higit pa 
nga kaysa sa kanilang sariling kaluluwa. Dapat ni- 
lang ibigin ang kanilang mga kapuwa alagad na 
Kristiyano. Dapat silang magluwal ng espirituwal na 
bunga. Kung nais ng isang tao na maging alagad ni 
Jesus, kailangan niyang pasanin ang kaniyang pahi- 
rapang tulos at sundan ang landasing tinahak ni 
Kristo. Sa paggawa nito, kailangan niyang 'magpaa- 
lam sa lahat ng kaniyang mga pag-aari,” ngunit ta- 
tanggap naman siya ng mas maraming mahahala- 
gang bagay ngayon, kasama ng mga pag-uusig, at 
ng buhay na walang hanggan sa hinaharap.---Luc 
14:26, 27, 33; Ju 13:35; 15:8, Mar 10:29, 30; tingnan 
ang KRISTIYANO. 


ALAHAS. Tingnan ang Hiyas AT MAHAHALA- 
GANG BATO, PALAMUTI. 
ALAI. 


1. Malamang na anak na babae ni Sesan na mula 
sa tribo ni Juda, na ibinigay upang mapangasawa ni 
Jarha na Ehipsiyong lingkod ng kaniyang ama. Na- 
ging anak ni Alai kay Jarha si Atai. Gayunman, 
kung si Alai ay isang anak na lalaki ni Sesan, maa- 
aring maaga siyang namatay.--1Cr 2:31, 34, 3b. 

2. Ama ni Zabad na isang makapangyarihang la- 
laki sa hukbo ni David.--1Cr 11:41. 


ALAK AT MATAPANG NA INUMIN. 

May ilang termino sa orihinal na mga wika na 
kadalasa'y tumutukoy sa isang uri ng alak (ang 
Hebreong tirohsh” [Gen 27:28, 37; Os 2:8, 9, 22]; 
ang Hebreong che'mer [Deu 32:14, Isa 27:2] at ang 


ALAK AT MATAPANG NA INUMIN 


katumbas na terminong Aramaiko na chamar’ [Dan 
5:1, 2, 4, 23]: gayundin ang Griegong gleu'kos [Gaw 
2:13]). Ngunit ang salitang Hebreo na ya'yin ang pi- 
nakamalimit matagpuan sa Kasulatan. Una itong lu- 
mitaw sa Genesis 9:20-24, kung saan binabanggit 
ang pagtatanim ni Noe ng isang ubasan pagkaraan 
ng Baha at ang pagkalango niya sa alak na nangga- 
ling doon. Ang salitang Griego naman na oi'nos (ha- 
los katumbas ng terminong Hebreo na ya'yin) ay 
unang lumitaw sa komento ni Jesus na hindi isang 
katalinuhan na gumamit ng mga lumang sisidlang 
balat para sa alak na bago at hindi pa gaanong ku- 
makasim, yamang papuputukin ng presyon na na- 
mumuo dahil sa pagkasim ng alak ang mga lumang 
sisidlang balat.---Mat 9:17, Mar 2:22, Luc 5:37, 38. 

Ang iba't ibang matatapang na inuming de-alko- 
hol, lumilitaw na mula sa mga granada, mga dati- 
les, mga igos, at iba pang katulad nito, ay kadala- 
sang tinutukoy ng terminong Hebreo na shekhar. 
(Bil 28:7: Deu 14:26: Aw 69:12) Sa Awit ni Solomon 
8:2, ang salitang Hebreo na ‘asis’ ay tumutukoy sa 
“sariwang katas” ng mga granada, bagaman alak 
ang ipinahihiwatig ng konteksto sa ibang mga tala- 
ta. (Isa 49:26, Joe 1:5) Maaaring serbesa naman ang 
tinutukoy ng salitang Hebreo na so've”--Isa 1:22, 
Na 1:10. 

Paggawa ng Alak. Sa Palestina, pinipitas ang 
mga ubas sa mga buwan ng Agosto at Setyembre, 
depende sa uri ng ubas at sa klima ng rehiyon. Ha- 
los tapos na ang kapanahunan ng saganang ani ng 
ubas kapag sumapit na ang panahon upang ipagdi- 
wang ang “kapistahan ng mga kubol” sa maagang 
bahagi ng taglagas. (Deu 16:13) Matapos pitasin, 
ang mga ubas ay inilalagay sa batong-apog na mga 
tangke, o labangan, kung saan ito dinudurog ng 
mga lalaking nakatapak, anupat nag-aawitan pa nga 
habang niyayapakan nila ang pisaan ng ubas. (Isa 
16:10, Jer 25:30: 48:33) Sa pamamagitan ng gayong 
paraan ng pagdurog, na banayad kung ihahambing 
sa ibang pamamaraan, hindi lubusang nagkakadu- 
rug-durog ang mga tangkay at mga buto, kung 
kaya kaunting tannic acid lamang ang kumakatas 
mula sa mga balat, ang resulta naman nito ay de- 
kalidad na alak na suwabe at banayad sa ngalanga- 
la. (Sol 7:9) Kung minsan, mabibigat na bato ang gi- 
nagamit sa halip na mga paa.---Tingnan ang PISAAN. 

Ang unang sariwang katas na lalabas kapag na- 
durog ang mga balat ng ubas, kung ihihiwalay mula 
sa kalakhang bahagi ng katas na napiga sa pama- 
magitan ng presyon, ang nagiging pinakamasasa- 
rap na alak. Matapos durugin ang mga ubas, nagsi- 
simula nang kumasim ang katas sa loob lamang ng 
anim na oras habang nasa mga tangke pa ito, at 
unti-unti at patuluyan itong kumakasim sa loob ng 
ilang buwan. Nagkakaiba-iba ang antas ng alkohol 


80 


ng natural na mga alak, mula 8 hanggang 16 na 
porsiyento ng kabuuang dami nito, ngunit maaari 
pa itong pataasin kung daragdagan ng mas matata- 
pang na inuming de-alkohol sa bandang huli. Kung 
mababa ang sangkap na asukal ng mga ubas, at ma- 
syadong tumagal ang pagkasim, o kung hindi was- 
tong naingatan ang alak laban sa oksidasyon, ito'y 
nagiging acetic acid, o suka.--Ru 2:14. 

Habang pinalalaon ang alak, pinananatili ito sa 
mga banga o mga sisidlang balat. (Jer 13:12) Mala- 
mang na ang mga lalagyang ito ay may singawan 
upang makalabas ang gas na carbon dioxide (na na- 
giging resulta kapag ang asukal ay nabago at na- 
ging alkohol dahil sa pagkasim), ngunit kasabay nito 
ay huwag makapasok ang oksiheno mula sa labas 
upang maiwasan ang paghahalo at kemikal na reak- 
siyon sa pagitan ng oksiheno at ng alak. (Job 32:19) 
Habang ang alak ay pinatitining, unti-unti itong lu- 
milinaw palibhasa'y naiipon sa ilalim ang latak nito, 
anupat lalo itong bumabango at sumasarap. (Luc 
5:39) Pagkatapos, ang alak ay kadalasang isinasalin 
sa ibang mga sisidlan.---Isa 25:6, Jer 48:11, tingnan 
ang LATAK. 

Mga Pinaggagamitan. Mula pa noong unang 
panahon, ginagamit na ang alak bilang inumin ka- 
pag panahon ng kainan. (Gen 27:25, Ec 9:7) Mada- 
las ay magkakasamang binabanggit ang alak, tina- 
pay, at iba pang mga pagkain. (1Sa 16:20, Sol 5:1; 
Isa 22:13, 55:1) “Tinapay at alak” ang inihain ni Mel- 
quisedec kay Abraham. (Gen 14:18-20) Kung may 
inihandang alak, umiinom nito si Jesus kapag pana- 
hon ng kainan. (Mat 11:19, Luc 7:34) Hindi mawa- 
wala ang alak sa mga handaan (Es 1:7: 5:6, 7:2, 
7,8), mga piging ng kasalan (Ju 2:2, 3, 9, 10, 4:46), 
at iba pang masasayang okasyon (1Cr 12:39, 40; Job 
1:13, 18). May suplay ng alak sa mga panustos na 
pagkain ng hari (1Cr 27:27: 2Cr 11:11): ito ang kara- 
niwang inumin noon ng mga hari at mga goberna- 
dor. (Ne 2:1: 5:15, 18, Dan 1:5, 8, 16) Kadalasan, 
kasama ito sa mga panustos na dala-dala ng mga 
manlalakbay para sa pagbibiyahe.---Jos 9:4, 13, Huk 
19:19. 

Dahil malawakan itong ginagamit, ang alak ay 
naging panindang ikinakalakal (Ne 13:15), anupat 
partikular na napabantog ang “alak ng Helbon” (na 
mas pinipili noon ng mga hari ng Persia) at ang 
“alak ng Lebanon.” (Eze 27:18, Os 14:7) Ang alak ay 
isa sa mga ipinambayad sa mga manggagawang pi- 
nagtrabaho upang maglaan ng kahoy na gagamitin 
sa pagtatayo ng templo. (2Cr 2:8-10, 15) Itinuring 
itong isang napakahusay na regalo para sa mga ta- 
ong nakatataas (1Sa 25:18, 2Sa 16:1, 2) at kasama 
ito sa abuloy na ikapu na ibinibigay noon bilang 
panustos ng mga saserdote at mga Levita. (Deu 
18:3, 4: 2Cr 31:4, 5; Ne 10:37, 39; 13:5, 12) Kabilang 


81 


din ang alak sa mga piling bagay na inihahandog 
kay Jehova sa mga paghahain na bahagi ng pag- 
samba sa kaniya.--Exo 29:38, 40; Lev 23:13, Bil 
15:5, 7, 10; 28:14, 1Sa 1:24: 10:3, Os 9:4. 

Sa pasimula, ang alak ay hindi bahagi ng hapunan 
ng Paskuwa, idinagdag lamang ito nang bandang 
huli, marahil ay pagkabalik mula sa pagkatapon sa 
Babilonya. Samakatuwid, may alak noon sa mesa 
nang ipagdiwang ni Jesus ang Paskuwa sa huling 
pagkakataon kasama ang kaniyang mga apostol at 
ginamit niya ito nang pasinayaan niya ang Memor- 
yal ng kaniyang kamatayan. Ang pulang “dugo ng 
mga ubas” ay isang angkop na larawan ng sariling 
haing dugo ni Jesus. Nang pagkakataong iyon, tinu- 
koy ni Jesus ang gayong alak bilang ang “bungang 
ito ng punong ubas,” at yamang marahil ay pitong 
buwan na ang nakalilipas noon mula nang mag-ani 
ng ubas, walang alinlangan na iyon ay pinakasim 
na katas ng ubas.---Gen 49:11, Mat 26:18, 27-29. 

Gaya ng ipinahiwatig ni Jesus at iniulat naman 
ng manggagamot na si Lucas, ang alak ay nakapag- 
papagaling bilang isang antiseptiko at banayad na 
pandisimpekta. (Luc 10:34) Inirerekomenda rin ito 
ng Bibliya bilang isang panlunas sa ilang kaso ng 
problema sa bituka. Pinayuhan ni Pablo si Timoteo: 
“Huwag ka nang uminom ng tubig, kundi gumamit 
ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa 
iyong malimit na pagkakasakit.” (1Ti 5:23) Isa itong 
mahusay na payo may kaugnayan sa panggagamot. 
Gaya ng isinulat ni Dr. Salvatore P. Lucia, propesor 
ng medisina, University of California School of Med- 
icine: “Ang alak ang pinakasinaunang inumin at ang 
pinakamahalagang sangkap na panggamot na patu- 
loy na ginagamit sa buong kasaysayan ng sangka- 
tauhan. ... Ang totoo, ang alak ay isa sa iilang 
substansiyang makukuha ng tao na pinakamadalas 
irekomenda dahil sa kanilang bisang magpagaling.” 
--Wine as Food and Medicine, 1954, p. 5: tingnan 
ang KARAMDAMAN AT PANGGAGAMOT. 

Salungat sa maling opinyon ng ilan, ang mga inu- 
ming de-alkohol ay hindi mga pampasigla (stimu- 
lant) ng kaisipan kundi sa katunayan ay mga seda- 
tibo at mga pampakalma (depressant) ng sentral na 
sistema ng nerbiyo. “Magbigay kayo ng nakalala- 
ngong inumin sa isa na malapit nang pumanaw at 
ng alak sa mga may mapait na kaluluwa,” hindi bi- 
lang pampasigla sa kaisipan ng mga nasa gayong 
kalagayan upang lalo pa nilang maramdaman ang 
kanilang kahapisan, kundi sa halip, gaya ng sinasa- 
bi ng kawikaan, upang "malimutan nila ang kanilang 
mga kabagabagan.” (Kaw 31:6, 7) Isang sinaunang 
kaugalian ng mga Romano na bigyan ng alak na hi- 
naluan ng droga ang mga kriminal upang hindi ga- 
anong maramdaman ng mga ito ang kirot na dulot 
ng pagpatay. Marahil ito ang dahilan kung bakit 


ALAK AT MATAPANG NA INUMIN 


nag-alok ang mga kawal na Romano kay Jesus ng 
alak na hinaluan ng droga noong ibinabayubay nila 
siya.---Mar 15:23. 

Maliwanag na ang alak ay isa sa mga pagpapalang 
kaloob ni Jehova sa sangkatauhan. 'Pinasasaya ng 
alak ang puso ng taong mortal.” (Aw 104:15, Es 1:10, 
2Sa 13:28, Ec 2:3, 10:19: Zac 10:7) Kaya naman, hin- 
di uminom si Daniel ng alak noong nagdadalamha- 
ti siya. (Dan 10:2, 3) Ang saganang suplay ng alak, 
na isinasagisag ng “punong ubas" sa malimit-uliting 
pananalita na 'uupo ang isa sa ilalim ng kaniyang 
sariling punong ubas at puno ng igos,” ay nagpapa- 
hiwatig ng kasaganaan at katiwasayan sa ilalim ng 
matuwid na pamamahala ni Jehova. (1Ha 4:25; 2Ha 
18:31, Isa 36:16, Mik 4:4: Zac 3:10) Kasama rin ang 
alak sa mga pagpapalang ipinangako ni Jehova bi- 
lang bahagi ng pagsasauli.---Joe 3:18, Am 9:13, 14, 
Zac 9:17. 

Katamtamang Paggamit. Ang pagiging ka- 
tamtaman sa lahat ng bagay ay isang simulain ng 
Bibliya. Kumakapit ito kahit sa pulot-pukyutan---sa 
katamtamang dami, ito'y nakabubuti, kapag luma- 
bis, ito'y nakapipinsala. (Kaw 25:27) Gayundin na- 
man kung tungkol sa mga kaloob ni Jehova na alak 
at matapang na inumin, ang mga ito ay dapat gami- 
tin ayon sa kaniyang tagubilin. Ang pagpapakalabis 
at pagwawalang-bahala sa mga simulain ng Bibliya 
hinggil sa paggamit ng mga paglalaang ito ay nag- 
dudulot ng di-pagsang-ayon ni Jehova, nauuwi sa 
kabuktutan at humahantong sa kamatayan. Ipina- 
kadiriin-diin ng Bibliya ang bagay na ito, kapuwa sa 
mga panuntunan at sa mga halimbawang ibinibigay 
nito.--Kaw 23:29-31, tingnan ang KALASINGAN, PAG- 
LALASING. 

Maaaring may mga kaso kung saan ang pag-inom 
ng inuming de-alkohol, kahit kaunti lamang, ay hin- 
di isang katalinuhan at makasisira sa kalusugan ng 
isang tao. Sa ibang mga pagkakataon naman, baka 
umiwas ang isa sa pag-inom ng nakalalangong inu- 
min upang hindi siya makatisod sa iba at bilang 
pagpapakita ng pag-ibig at konsiderasyon sa iba. 
--Ro 14:21. 

Sa ilalim ng parusang kamatayan, pinagbawalan 
ni Jehova ang mga saserdote at mga Levita sa pag- 
inom ng anumang uri ng alak kapag nagliling- 
kod sila sa tabernakulo o templo. (Lev 10:8, 9: Eze 
44:21) Maaari silang uminom ng alak sa katamta- 
mang dami kapag hindi sila nakaatas na magling- 
kod. (1Cr 9:29) Isa ring tuntunin mula sa Diyos na 
ang isang Nazareo ay hindi dapat uminom ng anu- 
mang inuming de-alkohol samantalang nasa ilalim 
siya ng pantanging panatang ito. (Bil 6:2-4, 13-20, 
Am 2:12) Dahil si Samson ay magiging isang Na- 
zareo mula sa kaniyang kapanganakan, hindi pi- 
nahintulutang uminom ng alak o nakalalangong 


ALAKDAN 


inumin ang kaniyang ina noong ito'y nagdadalang- 
tao. (Huk 13:4, 5, 7, 14) Kapag nanunungkulan, “hin- 
di ukol sa mga hari ang uminom ng alak ni ukol 
man sa matataas na opisyal ang magsabi: “Nasaan 
ang nakalalangong inumin?" " upang hindi nila “ma- 
limutan ang iniutos at baluktutin ang usapin ng si- 
numan sa mga anak ng kapighatian.” (Kaw 31:4, 5) 
Ang mga tagapangasiwa sa kongregasyong Kristi- 
yano ay hindi dapat maging mga “lasenggong ba- 
sag-ulero,” at ang mga ministeryal na lingkod ay 
“dapat ding maging seryoso, . . . hindi mahilig sa 
maraming alak.”--1ITi 3:3, 8. 

Makalarawan. Noong ang sinaunang Babilo- 
nya ay gumaganap bilang tagapuksa ni Jehova, 'ni- 
lasing niya sa alak' ang lahat ng mga bansa, anupat 
sumagisag ito sa poot ni Jehova laban sa mga ban- 
sa. (Jer 51:7) Gayundin, sa iba pang mga teksto, ang 
mga kalaban ni Jehova ay inilalarawan bilang mga 
sapilitang pinaiinom ng matuwid na pagkagalit ng 
Diyos, na inihalintulad naman sa “alak [na] bu- 
mubula,” “alak ng pagngangalit,” “alak ng galit ng 
Diyos.” (Aw 75:8, Jer 25:15, Apo 14:10, 16:19) Ang 
isang mapait na timplada na walang anumang ka- 
ugnayan sa galit ng Diyos ay ang “alak ng [espiritu- 
wal na] pakikiapid” ng “Babilonyang Dakila” na ipi- 
naiinom nito sa lahat ng mga bansa.--Apo 14:8, 
17:2: 18:3, 13. 


ALAKDAN 
sa Ingles, scorpion]. Isang maliit na hayop (isang 
arachnid, hindi isinasama ng mga biyologo sa mga 
insekto) na inuuri rin sa grupo ng mga gagamba. 
Ngunit di-tulad ng ibang mga arachnid, ang baba- 
ing alakdan ay hindi nangingitlog kundi nanganga- 
nak ng buhay na mga supling. 

Ang alakdan ay may walong binting panlakad, 
isang mahaba, makitid at baha-bahaging buntot na 
sa pinakadulo ay may nakakurba at makamandag 
na pantibo, at isang pares ng pansipit na kahawig 
niyaong sa ulang at tadtad ng mga balahibong na- 
pakasensitibo. Ang buntot nito ay kadalasang naka- 
taas sa ibabaw ng likod nito at nakakurba patungo 
sa harap at kumakampay-kampay. Ginagamit ng 
alakdan ang pantibo nito upang ipagtanggol ang ka- 
niyang sarili at upang manila. Dinadakma ng mga 
sipit nito ang biktima at pagkatapos, kung kinakaila- 
ngan, tinitibo ito hanggang sa mamatay. Palibha- 
sa'y sa gabi lamang ito aktibo, ang alakdan ay mag- 
hapong nagtatago sa ilalim ng mga bato, sa mga 
bitak at mga awang ng mga gusali, pati na sa ilalim 
ng mga sapin at mga higaan, anupat lumalabas sa 
gabi para kumain ng mga gagamba at mga insekto. 

May mahigit na 600 uri ng alakdan. Ang karani- 
wang laki ng mga ito ay wala pang 2.5 sentimetro 
(1 pulgada) hanggang sa 20 sentimetro (8 pulgada). 
Mga 12 uri ang natagpuan sa Palestina at Sirya. Ba- 


[sa Heb., “aq-rav 7 sa Gr., skor-pi' 0s, 


82 


gaman kadalasa'y hindi nakamamatay sa mga tao, 
ang kamandag ng ilang uri ng alakdan ay mas ma- 
bagsik kaysa sa kamandag ng maraming mapanga- 
nib na ulupong sa disyerto. Sa mga uring mata- 
tagpuan sa Israel, ang pinakamakamandag ay ang 
dilaw na Lelurus quinquestriatus. Ang matinding 
kirot na dulot ng tibo ng alakdan ay binanggit sa 
Apocalipsis 9:3, 5, 10, kung saan ang makasagisag 
na mga balang ay inilalarawang may “awtoridad 
gaya ng taglay ng mga alakdan sa lupa" at may ka- 
kayahang magpahirap sa mga tao gaya ng “alakdan 
kapag nananakit ito ng tao.” 

Ang mga alakdan ay karaniwan noon sa Ilang ng 
Juda at sa Peninsula ng Sinai, na may “kakila-kila- 
bot na ilang.” (Deu 8:15) Mayroon pa ngang isang 
sampahan, o dakong paahon, sa TS hanggahan ng 
Juda, sa TK ng timugang dulo ng Dagat na Patay, 
na tinawag na Akrabim (nangangahulugang “Mga 
Alakdan").--Bil 34:4: Jos 15:3; Huk 1:36. 

Sa 1 Hari 12:11, 14 at 2 Cronica 10:11, 14, ang 
terminong Hebreo na @qrab:-bim, na isinalin bi- 
lang “mga hagupit,” ay literal na nangangahulu- 
gang “mga alakdan.” Maaaring ang instrumentong 
pamparusa na tinutukoy rito ay isang panghagupit 
na may matatalas na dulo. 

Upang ipakita na ang kaniyang makalangit na 
Ama ay magbibigay ng banal na espiritu doon sa 
mga humihingi sa Kaniya, sinabi ni Jesu-Kristo na 
ang isang amang tao ay hindi magbibigay ng alak- 
dan sa kaniyang anak kung humihiling ito ng itlog. 
(Luc 11:12, 13) Sa 70 alagad na isinugo niya, nagbi- 
gay si Jesus ng awtoridad sa nakapipinsalang mga 
bagay, na isinasagisag ng mga serpiyente at mga 
alakdan.--Luc 10:19, ihambing ang Eze 2:6. 


ALAMELEC [Dambuhalang Punungkahoy ng 
Hari]. Isang bayan sa teritoryong itinakda sa tribo ni 
Aser (Jos 19:26), sa H ng agusang libis ng Kison. 
Hindi alam kung saan ang eksaktong lokasyon nito 
ngunit malamang na ito ay nasa T na bahagi ng Ka- 
patagan ng Aco, marahil ay sa Wadi el-Melek (Na- 
hal Zippori), na bumubuhos sa Kison. 


ALAMO, MGA [sa Heb., ʻaravim’ (pangmara- 
mihan); sa Ingles, poplars]. Ang pangalang Hebreo 
para sa punungkahoy na ito ay katumbas ng Ara- 
beng gharab, na ginagamit pa rin para sa Euphra- 
tes poplar. Sa gayon, bagaman ang alamo at sause 
ay kabilang sa iisang pamilya ng mga punungka- 
hoy, at kapuwa pangkaraniwan sa Gitnang Sila- 
ngan, mas pabor ang makabagong mga leksikogra- 
po sa punong alamo (Populus euphratica) bilang 
salin nito.--Tingnan ang Lexicon in Veteris Testa- 
menti Libros, nina Koehler at Baumgartner, Leiden, 
1958, p. 733; Hebrew and English Lexicon of the Old 
Testament, nina Brown, Driver, at Briggs, 1980, 


83 


p. 788, The New Westminster Dictionary of the Bi- 
ble, inedit ni H. Gehman, 1970, p. 998. 

Karaniwang-karaniwan ang punong alamo sa ka- 
habaan ng mga pampang ng Eufrates (samantalang 
kung ihahambing ay bibihira naman doon ang sau- 
se) kung kaya tugmang-tugma ito sa pagtukoy sa 
Awit 137:1, 2, kung saan inilalarawan na isinasabit 
ng tumatangis na mga Judiong tapon ang kanilang 
mga alpa sa mga punong alamo. Ang maliliit, malu- 
lutong at hugis-pusong mga dahon ng Kuphrates 
poplar (tinatawag ding aspen) ay nakakabit sa mga 
tangkay na pipi na nakabitin nang pahilis sa pangu- 
nahing sanga, at dahil dito, humahapay-hapay ang 
mga ito sa kaunting hihip ng hangin, anupat ang ga- 
law na ito ay maaaring magpahiwatig ng emosyonal 
na paghapay-hapay ng mga taong tumatangis sa 
pamimighati. 

Ang mga Euphrates poplar ay matatagpuan din 
sa kahabaan ng mga pampang ng mga ilog at batis 
sa Sirya at Palestina, at partikular na sa libis ng 
Ilog Jordan. Doon, kasama ng mga puno ng tamaris- 
ko, ang mga ito ay kadalasan nang nagiging maka- 
kapal na palumpungan, samantalang sa ibang dako 
naman, ang mga ito ay maaaring umabot sa taas na 
mula 9 hanggang 14 na m (30 hanggang 45 piye). 
Sa lahat ng mga pagtukoy sa Kasulatan, ang mga 
punong ito ng alamo ay iniuugnay sa mga daanang- 
tubig o mga “agusang libis.” Kabilang ang mga ito sa 
mga punungkahoy na ang mga sanga ay ginamit sa 
Kapistahan ng mga Kubol (Lev 23:40), naglaan ang 
mga ito ng tabing para sa malakas na “Behemot” (hi- 
popotamus) sa kahabaan ng ilog (Job 40:15, 22): at 
ang mabilis na pagsibol ng mga ito sa kahabaan ng 
mga lugar na natutubigang mainam ay ginagamit 
sa Isaias 44:3, 4 upang ilarawan ang mabilis na pag- 
sulong at paglago na resulta ng pagbubuhos ni Jeho- 
va ng kaniyang mga pagpapala at espiritu. 


ALAMO, AGUSANG LIBIS NG MGA. Sa 
Isaias 15:7, inilalarawan ng propeta na ang mga Mo- 
abita ay tumakas na dala-dala ang kanilang mga 
ari-arian patawid sa “agusang libis ng mga alamo.” 
Kung ang mga ito ay tumakas patungong T, gaya 
ng waring nangyari, lumilitaw na ang agusang libis 
ng mga alamo ay ang “agusang libis ng Zered” (Bil 
21:12, Deu 2:13), na nagsilbing hangganan ng Moab 
at Edom sa T. Karaniwang ipinapalagay na ang 
agusang libis ng Zered ay ang Wadi el-Hasa”, na 
umaagos patungo sa dulong T ng Dagat na Patay. 
Ang ibabang agos nito ay dumaraan sa isang mali- 
it na kapatagan na medyo matubig ang ilang baha- 
gi at sa gayo'y mabubuhay roon ang mga alamo. 
--Tingnan ang ZERED, AGUSANG LIBIS NG. 


ALAMOT [Mga Dalaga: Mga Kabataang Babae]. 
Maliwanag na isang termino hinggil sa paraan ng 


ALCAPARRA, BUNGA NG 


pagtugtog o pag-awit. Malamang na tumutukoy ito 
sa boses na soprano ng mga kabataang babae o sa 
falsetto ng mga batang lalaki. Sa 1 Cronica 15:20, 
inilalarawan ang mga panugtog na de-kuwerdas 
bilang “nakatono sa Alamot” anupat doon ay ti- 
numbasan ng transliterasyon ang terminong ito. 
Gayunman, sa superskripsiyon ng Awit 46, ang 
“@la:mohth' ay isinalin bilang “Mga Dalaga.” 

Sa 1 Cronica 15:21, na kasunod ng nabanggit na 
teksto, ay may isa pang pananalitang pangmusika 
na tinumbasan ng transliterasyon, ang sheminith, 
na tumutukoy sa “mga alpa na nakatono sa Semi- 
nit.” Sa mga superskripsiyon naman ng Awit 6 at 
12, isinalin ang salitang ito bilang “mababang okta- 
ba.” Bagaman hindi talaga magkasalungat ang ka- 
hulugan ng dalawang terminong ito, ang Alamot at 
ang Seminit, naniniwala ang ilang iskolar na mag- 
kaibang-magkaiba ang mga ito. Waring ipinahihi- 
watig din ito ng nilalaman ng nabanggit na mga 
awit: Ang Awit 6 at 12, na kapuwa may shemi'nith' 
sa kani-kanilang superskripsiyon, ay waring ma- 
panglaw at sa gayon ay dapat saliwan ng mas ma- 
lungkot at mas mababang tono, samantalang ang 
Awit 46 naman, na may “@ala-mohth' sa superskrip- 
siyon nito, ay masaya at angkop na saliwan ng, 
o awitin sa, mas mataas na tono.--Tingnan ang 
ALPA; MUSIKA. 


ALCAPARRA, BUNGA NG [sa Heb., avi- 
yoh'nah? sa Ingles, caper berry]. Sa ilang salin ng 
Eclesiastes 12:5, ang terminong Hebreo na 'avi-yoh- 
nah’ ay isinalin bilang “pagnanasa” anupat ang 
teksto ay kababasahan ng lipasan ng pagnanasa." 
(MB, tingnan din ang KJ, Ro.) Gayunman, yamang 
inilalarawan ng kabanatang ito ang mga kalagayan 
ng tao sa katandaan, ipinapalagay ng maraming 
makabagong salin (AT; JB, JP; NW, NC [Kastila]) na 
ang manunulat ng Eclesiastes ay gumamit dito ng 
metapora, gaya ng ginawa niya sa buong paglalara- 
wan, at na ang '“avi-yoh:nah'ay tumutukoy sa bunga 
ng alcaparra (na isang pampagana). Ang pangma- 
las na ito ay sinusuportahan ng mga saling Grie- 
gong Septuagint, Latin na Vulgate, Syriac na Peshit- 
ta, at mga saling Arabe. 

Ang halamang alcaparra (Capparis spinosa) ay 
maaaring umabot sa taas na 1 m (3 piye) ngunit ka- 
dalasa'y gumagapang ito sa lupa tulad ng baging. 
Sagana ito sa Israel, anupat madalas ay tumutubo 
mula sa mga guwang ng mga bato o gumagapang 
sa mga pader o sa mga guho. Ang matitinik na sa- 
nga nito ay may biluhabang mga dahon na kulay 
matingkad na berde. Tuwing Mayo, ang halamang 
ito ay nagkakaroon ng malalaki at kulay puting bu- 
laklak na may purpurang mga pilamento sa pinaka- 
gitna.--LARAWAN, Tomo 1, p. 543. 


ALEJANDRIA 


Di-tulad ng maliliit na buko ng halamang ito, hin- 
di gaanong ginagamit ang mga bunga, o berry. Ang 
mga bungang ito ay ginagawang atsara at pampa- 
gana, at dahil dito kung kaya nakilala ang mga ito 
mula pa noong sinaunang mga panahon. Kaya na- 
man waring sinasabi ng manunulat ng Eclesiastes 
na, kapag nawawalan na ng panlasa ang isang ma- 
tandang lalaki at hindi na siya maganang kumain, 
ang kaniyang pagnanasang kumain ay hindi kayang 
gisingin kahit ng bunga ng alcaparra. 


ALEJANDRIA. Pangunahing lunsod at ban- 
tog na metropolis ng Ehipto noong panahon ni Je- 
sus at ng kaniyang mga apostol. Ang makabagong 
Alejandria (tinatawag na Al-Iskandariyah sa wi- 
kang Arabe) ay nakatayo sa sinaunang lugar na ito 
at ngayon ay isang daungang-dagat, pero may 
ilang bahagi ng sinaunang lunsod na makikita pa 
rin dito. 

Ang pangalan ng lunsod ay hinango sa pangalan 
ni Alejandrong Dakila, na nagtatag nito noong 332 
o 331 B.C.E. Nang maglaon, ito ang naging pangu- 
nahing lunsod ng Ehipto, at sa ilalim ng mga Ptol- 
emy, ang Helenistikong mga hari ng Ehipto, ang 
Alejandria ay ginawang kabisera ng Ehipto. Nanati- 
li ito bilang kabisera nang manupil ang Roma noong 
30 B.C.E. at nagsilbi itong sentro ng administrasyon 
ng Ehipto hanggang noong mga panahong Romano 
at Bizantino at maging hanggang nang manakop 
ang mga Arabe noong ikapitong siglo C.E. 

Sa loob ng mahabang panahon, mga Judio ang 
bumubuo sa malaking bahagi ng populasyon ng 
Alejandria, na ang pinakamataas na bilang ay uma- 
bot marahil sa 500,000 katao. Ang marami sa kanila 
ay mga inapo ng mga Judiong tumakas patungong 
Ehipto pagkatapos na bumagsak ang Jerusalem no- 
ong 607 B.C.E. Noong panahon ni Tiberio, sinasa- 
bing sila ang bumubuo sa mga isang katlo ng popu- 
lasyon ng lunsod. Sa sarili nilang purok sa HS ng 


SINAUNANG 
ALEJANDRIA 


84 


lunsod, ang mga Judio ay pinahintulutang mamu- 
hay ayon sa sarili nilang mga kautusan at magkaro- 
on ng sarili nilang gobernador. 

Sa Alejandria ginawa ang Griegong Septuagint, 
ang unang salin ng Hebreong Kasulatan. Lumilitaw 
na sinimulan itong gawin ng mga Judiong Alejan- 
drino noong panahon ng paghahari ni Ptolemy (IN) 
Philadelphus (285-246 B.C.E.). 

Pahapyaw lamang ang pagtukoy ng Bibliya sa 
Alejandria. Kabilang ang “mga Alejandrino,” o mga 
Judio mula sa Alejandria, sa mga nakipagtalo kay 
Esteban bago ito litisin. Ang Alejandria ang tinubu- 
ang lunsod ni Apolos, isang lalaking mahusay mag- 
salita. At dalawa sa mga barkong sinakyan ni Pablo 
sa paglalakbay bilang isang bilanggong patungo sa 
Roma ay nagmula sa Alejandria. Tiyak na ang mga 
ito ay malalaking barko na may lulang mga butil at 
kabilang sa malaking plotang Alejandrino na tuma- 
tawid sa Dagat Mediteraneo patungong Puteoli, Ital- 
ya, bagaman kung minsan ay namamaybay ang 
mga ito at dumaraan sa mga daungan ng Asia Mi- 
nor.—Gaw 6:9; 18:24, 27:6, 28:11. 


ALEJANDRO [Tagapagtanggol ng Tao]. 

1. Si Alejandrong Dakila, anak ni Felipe II ng Ma- 
cedonia at ng asawa nitong si Olympias, isinilang sa 
Pela noong 356 B.C.E. Bagaman hindi binanggit 
ang kaniyang pangalan sa Bibliya, ang pamamaha- 
la niya sa ikalimang imperyong pandaigdig ay ini- 
hula dalawang siglo bago ang kaniyang kapangana- 
kan.---Dan 8:5-7, 20, 21. 

Sa edad na mga 22, dalawang taon pagkaluklok 
niya sa trono kasunod ng pagpaslang sa kaniyang 
ama, humayo si Alejandro upang lupigin ang daig- 
dig. (Dan 8:5) Inayos ng magiting na kabataang 
estratehistang ito ang kaniyang di-kalakihang huk- 
bo sa dikit-dikit na mga hanay ng pormasyong pha- 
lanx, isang taktikang pinasimulan ng kaniyang ama 
at pinaghusay nang husto ni Alejandro. 

Sa halip na tugisin ni Alejandro ang tumatakas na 
mga Persiano pagkatapos ng dalawang mahaha- 
lagang tagumpay sa Asia Minor (ang una ay sa 
Ilog Granicus at ang ikalawa ay sa Kapatagan ng Is- 
sus, kung saan isang napakalaking hukbong Persia- 
no na tinatayang nasa kalahating milyon ang lubu- 
sang natalo), ibinaling niya ang kaniyang pansin sa 
pulong lunsod ng Tiro. Ilang siglo bago nito, inihu- 
la na ang mga pader, mga tore, mga bahay, at 
ang mismong alabok ng Tiro ay ihahagis sa dagat. 
(Eze 26:4, 12) Kaya naman naging makahulugan 
ang pagkuha ni Alejandro sa mga guho ng lunsod 
na nasa mismong kontinente na winasak ni Nabu- 
codonosor ilang taon bago nito at ang paggamit 
niya ng mga iyon sa pagtatayo ng isang 800-m 
(0.5 mi) daanan patungo sa pulong lunsod. Noong 
Hulyo 332 B.C.E, winasak ng kaniyang hukbong- 


85 


dagat at mga makinang pandigma ang mapagma- 
puring lunsod na iyon sa karagatan. 

Sa kabilang dako, binuksan ng Jerusalem ang 
mga pintuang-daan nito bilang pagsuko, at ayon 
kay Josephus (Jewish Antiquities, XI, 337 [viii, 5]), 
ipinakita kay Alejandro ang aklat ng hula ni Da- 
niel, malamang na ang kabanata 8, kung saan 
binabanggit na isang makapangyarihang Grie- 
gong hari ang susupil at lulupig sa Imperyo ng 
Persia. Dahil dito ay hindi ginalaw ni Ale- 
jandro ang Jerusalem at nagpunta siya sa T patu- 
ngong Ehipto, kung saan siya sinalubong bilang 
isang tagapagligtas. Doon ay itinatag niya ang lun- 
sod ng Alejandria, ang sentro ng kaalaman kung 
saan ginawa ang Griegong Septuagint. Nang mag- 
laon, nilisan ni Alejandro ang Ehipto at duma- 
an sa Palestina patungong S. Pagkatapos, kasama 
ang 47,000 kawal, nilupig niya ang isang pagka- 
laki-laki at muling-inorganisang hukbong Persia- 
no malapit sa Gaugame- 


ALEJANDRO 


na pinalubha ng kaniyang walang-ingat na pamu- 
muhay. Inembalsamo siya at inilibing nang magla- 
on sa Alejandria, Ehipto. 

Sa panahon ng kaniyang maikling buhay, napa- 
ngasawa ni Alejandro si Roxana, ang anak ng nalu- 
pig na hari ng Bactria, at gayundin si Statire, isang 
anak ng Persianong haring si Dario III. Nagkaanak 
siya kay Roxana ng isang lalaki na pinanganlang 
Alejandro (Allou). At sa isang babae na nagnganga- 
lang Barsine ay nagkaroon siya ng anak sa ligaw na 
pinanganlang Heracles (Hercules). Gayunman, ini- 
hula ni Daniel na “hindi sa kaapu-apuhan’ ni Alejan- 
dro maiiwan ang kaniyang imperyo, kaya naman 
di-nagtagal ay napatay ang lahat ng kapamilya at 
tagapagmana ni Alejandro. (Dan 11:3, 4) Bukod di- 
yan ay nakasulat: “At nang mabali ang isang iyon, 
anupat may apat na sa kalaunan ay tumayong ka- 
halili nito, may apat na kaharian mula sa kaniyang 
bansa na tatayo, ngunit hindi taglay ang kaniyang 


la. Mabilis na naganap 
ang sumunod na mga 
pangyayari: Pinaslang si 
Dario II ng kaniyang 
dating mga kaibigan, 
sumuko ang Babilonya, 
at humayo si Alejandro 
upang kunin ang Susa at na 
Persepolis. Mula roon ay 
ipinagpatuloy niya ang 
kaniyang kampanya pa- 
tungo sa India bago siya 
muling bumalik sa kan- 
luran. 

Mga Pangyayari Pag- 
katapos ng Kaniyang 
Panlulupig. Maganda 
ang mga plano ni Ale- 
jandro na muling itayo 
ang Babilonya at gawin 
itong kaniyang kabise- 
ra, ngunit hindi natupad 
ang mga ito. Gaya ng 
inihula ni Daniel, siya ay 
“nabali” sa kamatayan 
“nang lumakas |[siya],” 
o naging makapangyari- 
han. (Dan 8:8) Nabigong 
matupad ang pangarap 
ni Alejandro na muling 
itayo ang Babilonya da- 
hil noong 323 B.C.E., sa 
murang edad na 32, big- 
la siyang namatay, po- 
sibleng dahil sa malarya 


Hula 


hari 
Te 20) 271) 


tubig.” (Eze 26:4, 12) 


da.” (Jer 51:26) 


apuhan.” (Dan 11:4) 


SI ALEJANDRONG DAKILA AT ANG MGA HULA SA BIBLIYA 


“Isang lalaking kambing . . . pina- 
bagsak [niyaon] ang barakong 
tupa at binali ang dalawang su- 
ngay nito.” “Ang barakong tupa 

iyong nakita na may dala- 

wang sungay ay kumakatawan 
sa mga hari ng Media at Persia. 

At ang mabalahibong kambing 

na lalaki ay kumakatawan sa 

ng Gresya.” (Dan 8:5, 


“At ang ... alabok [ng Tiro] ay ila- 
lagay nila sa gitna mismo ng 


“Nang lumakas ito, ang malaking 
sungay ay nabali.” (Dan 8:8) 


“Magiging mga tiwangwang na ka- 
guhuan [ang Babilonya] hang- 
gang sa panahong walang tak- 


“Ang kaniyang kaharian ay ma- 
wawasak at mahahati . . . 
ngunit hindi sa kaniyang kaapu- 


“Ang malaking sungay ay nabali, 
at may apat na... tumubo na 
kahalili nito.” (Dan 8:8, 22) 


Katuparan 


Matapos talunin nang dalawang 
beses ang mga hukbong Medo- 
Persiano sa Asia Minor, suma- 
lakay muna ang hukbo ni Ale- 
jandro sa T at pagkatapos ay sa 
S, anupat lubusang nilupig ang 
Imperyo ng Medo-Persia 


Noong 332 B.C.E., ginamit ni Ale- 
jandro ang mga guho ng lunsod 
ng Tiro na nasa mismong kon- 
tinente upang magtayo ng da- 
anan patungo sa pulong lun- 
sod, na kaniya namang winasak 


Noong 323 B.C.E., sa edad na 
32 taon, siya'y nagkasakit at 
namatay 


Dahil dito, nabigo ang kaniyang 
mararangyang plano na muling 
itayo ang Babilonya bilang kani- 
yang kabisera, at sa katapus- 
tapusan ang dako nito ay naging 
tiwangwang na kaguhuan 


Pinaslang ang mga tagapagmana 
ni Alejandro, at bumagsak ang 
kaharian 


Pagsapit ng 301 B.C.E., apat sa 
mga heneral ni Alejandro ang 
sumakop sa magkakahiwalay 
na bahagi ng dating imperyo 


ALEMET 


kapangyarihan.” (Dan 8:22) Samakatuwid, hindi la- 
mang nagkataon na ang imperyo ay nahati-hati sa 
apat na heneral ni Alejandro: si Seleucus Nicator 
ang kumuha sa Mesopotamia at Sirya, si Cassander, 
sa Macedonia at Gresya, si Ptolemy Lagus, sa Ehip- 
to at Palestina, at si Lysimachus, sa Tracia at Asia 
Minor. 

Ang pinakamalaking epekto sa kasaysayan ng 
panlulupig ni Alejandro ay ang malawakang pagla- 
ganap ng wika at kulturang Griego. Ang karani- 
wang Griego (Koine) ay naging internasyonal na 
wika, kaya naman ang huling bahagi ng Bibliya ay 
isinulat sa Koine sa halip na sa Hebreo. 

2. Anak ni Simon ng Cirene at kapatid ni Rufo. 
Ang kanilang ama ay pinilit na magbuhat ng pahi- 
rapang tulos ni Jesus.---Mar 15:21, Luc 23:26. 

3. Isang kamag-anak ng punong saserdoteng si 
Anas na naroroon sa paglilitis nina Pedro at Juan. 
--Gaw 4:6. 

4. Isang Judio sa Efeso na naroroon nang mag- 
sulsol ng kaguluhan ang mga panday-pilak laban 
kay Pablo. Nang tangkain ni Alejandro na magsalita 
sa kanila, pinatigil siya ng mababangis na mang- 
uumog sa pamamagitan ng kanilang pagsisigawan. 
--Gaw 19:33, 34. 

5. Isa na dumanas ng pagkawasak may kinala- 
man sa kaniyang pananampalataya” at itiniwalag 
dahil sa kaniyang pamumusong kasama ni Himeneo. 
(1Ti 1:19, 20) Posibleng siya rin ang Blg. 6. 

6. Isang panday-tanso na gumawa ng “mara- 
ming pinsala” kay Pablo kung kaya binabalaan ng 
apostol si Timoteo laban sa kaniya.---2Ti 4:14, 15. 


ALEMET. 

1. Ang huling nakatala sa siyam na anak ni Be- 
ker, ipinanganak sa Ehipto pagkaraan ng 1728 B.C.E. 
— 1Cr 7:8; Gen 46:21, 26. 

2. Isang anak ni Jehoada (o Jara) at direktang 
inapo ni Haring Saul. Ang kaniyang dalawang kapa- 
tid ay sina Azmavet at Zimri.--1Cr 8:36, 9:42. 

3. Isang bayan ng Benjamin.--Tingnan ang Al- 
MON. 


ALEP [X]. Ang unang titik ng alpabetong He- 
breo. Ang pangalang ibinigay sa titik na ito ay ka- 
pareho ng salitang Hebreo para sa “barakong baka, 
baka. ”--Ihambing ang Aw 8:7, Deu 7:13. 

Sa Hebreo, ang alep ay hindi isang patinig kundi 
isang katinig at wala talaga itong katumbas sa Ing- 
les. Kapag isinusulat, ang transliterasyon nito ay 
isang kuwit na nasa itaas ng letra ('). Kapag binibig- 
kas naman sa Hebreo, ito ang pinakabanayad sa pa- 
impit na mga tunog (samakatuwid nga, mga tunog 
na nanggagaling sa lalamunan) at katulad ito ng ba- 
hagyang paimpit na tunog ng di-binibigkas na le- 
trang “h” sa pasimula ng salitang Ingles na “hour,” 


Medalyang may ukit ng diumano'y 
wangis ni Alejandrong Dakila 


unn 


o katulad ito ng ikalawang “o 
ate.” 

Sa Hebreo, ang unang walong talata ng Awit 119 
ay nagsisimula sa alep. 


ALFEO. 

1. Ang ama ng apostol na si Mateo Levi na mani- 
ningil ng buwis.---Mat 9:9; Mar 2:14. 

2. Ang ama ni Santiago na Nakabababa, ang 
ika-9 sa nakatalang 12 apostol. (Mat 10:3; Mar 3:18; 
Luc 6:15; Gaw 1:13) Sinusuportahan ng tradisyon 
ang maraming iskolar sa pangkalahatang paniniwa- 
la na si Alfeo at si Clopas ay iisa (Ju 19:25), na ma- 
ngangahulugang si Alfeo ang asawa ng “isa pang 
Maria.” (Mat 27:56; 28:1; Mar 15:40; 16:1; Luc 24:10) 
Maaaring ang pagkakaibang ito ng mga pangalan ay 
dahil sa magkaibang bigkas sa salitang-ugat ng pa- 
ngalang ito o dahil may dalawang pangalan ang in- 
dibiduwal na iyon, na pangkaraniwan lamang noon. 


ALGARROBA, BUNGA NG [sa Gr., kera'ti- 
on; sa Ingles, carob pod]. Sa ilustrasyon tungkol sa 
alibughang anak, sinabi ni Jesus na ninasang kainin 
ng nagugutom na binatilyo ang mga bunga ng al- 
garroba na ipinakakain sa mga baboy. (Luc 15:16) 
Ang mga bungang ito ay mula sa punong algarro- 
ba (Ceratonia siliqua), isang kaakit-akit na ever- 
green na tumutubo sa buong Palestina at sa iba 
pang lugar sa Mediteraneo. Ang puno ay tumataas 
nang hanggang 9 na m (30 piye), at ang maliliit at 
makikinang na dahon nito ay kahawig ng mga da- 
hon ng fresno. Ang mga bunga, o pod, ay may ba- 


sa salitang “cooper- 


87 


lat na makintab at tulad-katad, kulay kayumang- 
ging malapurpura at, kasuwato ng pangalan ng 
mga ito sa Griego (kera'tion, “maliit na sungay”), 
hugis-sungay na pakurba. Ang mga ito ay may 
haba na mula 15 hanggang 25 sentimetro (6 hang- 
gang 10 pulgada) at may lapad na mga 2.5 sentime- 
tro (1 pulgada). Sa loob nito ay may ilang tulad- 
gisantes na mga buto na pinaghihiwa-hiwalay ng 
mga lamukot na matamis, malagkit, at nakakain. 
Hanggang sa ngayon ang mga buto ng algarroba ay 
ginagamit pa rin sa maraming lugar bilang pagkain 
ng mga kabayo, baka, at baboy. Ginagawa ang pag- 
huhugpong sa mga punungkahoy na ito upang ma- 
kalikha ng isang uri ng algarroba na makakain din 
ng tao. 


ALGUDON. Isang uri ng kayo na hinahabi mula 
sa puting mga hibla na bumabalot sa mga buto ng 
bunga ng ilang halamang bulak. Ang salitang He- 
breo na karpas’, na maaaring tumukoy alinman sa 
mainam na algudon o sa mainam na lino, ay kaha- 
wig ng salitang Sanskrit na karpasa at ng Griegong 
kar'pa:sos. Pinapaboran ng maraming makabagong 
bersiyon ang salin na “algudon” sa Esther 1:6. Doon 
ay binabanggit ito bilang isa sa mga materyales 
na ginamit na pampalamuti sa looban ng palasyo 
noong panahon ng pitong-araw na piging ni Ha- 
ring Ahasuero sa Susan. Ang pagtatanim ng hala- 
mang bulak sa Persia at India ay ginagawa na noon 
pa mang sinaunang mga panahon. Bagaman wa- 
ring mas malawakang ginagamit ang lino sa Ehipto 
at Palestina, mayroon ding katibayan na ginagamit 
na roon ang algudon mula pa noong unang milen- 
yo B.C.E. patuloy. 

Ipinapalagay na ang halamang bulak sa ulat ng 
Bibliya ay ang uri na may klasipikasyong Gossypi- 
um herbaceum. Ang palumpong na ito ay tumata- 
as nang hanggang mga 1.5 m (5 piye) at nagsisibol 
ng dilaw o kung minsa'y kulay-rosas na mga bulak- 
lak, at kapag natuyo na ang mga bulaklak, ang nai- 
iwan na lamang ay mga cotton boll o mga kapsula 
ng buto. Kapag hinog na, ang mga boll ay pumupu- 
tok, anupat lumalabas ang buhaghag na bulak. Ma- 
tapos tipunin ang mga bulak, kailangan itong pilian 
ng mga buto, o suyurin, sa pamamagitan ng pagpa- 
paraan ng mga bulak sa makinang tinatawag na 
gin. Pagkatapos ay handa na ang mga hibla ng bu- 
lak para sa huling pagpoproseso at sa paghahabi. 
Iminumungkahi ng ilang iskolar na malamang na 
tumutukoy sa algudon ang “mga puting kayo” ng 
mga manggagawa sa habihan ng Ehipto na binang- 
git sa Isaias 19:9.-- Tingnan ang TELA, I. 


ALGUM [sa Heb., 'algummim’ (2Cr 2:8: 9:10, 
11); almuggim' (1Ha 10:11, 12)]. Isang punungka- 
hoy na kasama sa mga kahoy na hiniling ni Solo- 


ALIPIN 


mon kay Hiram ng Tiro upang magamit bilang 
tabla para sa pagtatayo ng templo at sa paggawa ng 
mga hagdan at mga suhay gayundin ng mga alpa 
at mga panugtog na de-kuwerdas. 

Hindi matukoy nang tiyakan kung anong uri ng 
punungkahoy ang puno ng algum sa ulat na ito. Ka- 
raniwang ipinapalagay na ito ay red sandalwood 
(Pterocarpus santalinus) na matatagpuan ngayon sa 
India at Sri Lanka, bagaman sinasabi ng ilan na ito 
ay white sandalwood (Santalum album), maaaring 
dahil sa sinabi ni Josephus na ito ay maputi. (Jew- 
ish Antiquities, VIII, 177 [vii, 1]) Ang red sandal- 
wood ay tumataas nang mga 7.5 hanggang 9 na m 
(25 hanggang 30 piye) at may kahoy na matigas, 
pino ang hilatsa, kayumangging mamula-mula, at 
napakikintab nang husto. Sinasabing angkop ito sa 
paggawa ng mga panugtog na gaya niyaong bina- 
banggit sa ulat ng Bibliya. Ang kahoy na ito ay ma- 
bango at hindi madaling masira ng mga insekto. 

Ang red sandalwood ay hindi tumutubo sa Leba- 
non sa ngayon. Gayunman, hindi binabanggit sa re- 
kord kung ang mga puno ng “algum” ay katutubo sa 
Lebanon o hindi. Gayunpaman, nang maglaon ay 
minabuti ni Hiram na dalhin ang mga iyon mula sa 
Opir, ngunit maaaring maging sa Opir ay inangkat 
lamang ang mga tablang ito mula sa ibang lugar, 
yamang nasa posisyon ang Opir upang magsilbing 
sentro ng kalakalan na nakikipag-ugnayan sa India, 
Ehipto, at sa iba pang mga lugar sa Aprika. (1Ha 10: 
11, 22) Ang kahoy na dinala ni Hiram ay bibihira at 
mahalaga, anupat ipinahihiwatig ito ng pananali- 
tang “wala pang dumating na mga tabla ng mga 
puno ng algum ni may nakita mang tulad nito 
hanggang sa araw na ito.”---1Ha 10:12. 


ALIKABOK. 


ALIPIN. Ang mga salita sa orihinal na wika na 
isinalin bilang “alipin” o “lingkod” ay hindi lamang 
kumakapit sa mga indibiduwal na pag-aari ng iba. 
Ang salitang Hebreo na @vedh ay maaaring tumu- 
koy sa mga indibiduwal na pag-aari ng kanilang ka- 
puwa. (Gen 12:16, Exo 20:17) O maaari ring tumu- 
koy ang terminong ito sa mga sakop ng isang hari 
(2Sa 11:21, 2Cr 10:7), sa mga bayang nasupil na 
nagbabayad ng tributo (2Sa 8:2, 6), at sa mga taong 
naglilingkod sa hari, kabilang na rito ang mga kati- 
wala ng kopa, mga magtitinapay, mga marino, mga 
opisyal ng militar, mga tagapayo, at ang mga katu- 
lad nito, pag-aari man sila ng kanilang kapuwa 
o hindi (Gen 40:20, 1Sa 29:3, 1Ha 9:27, 2Cr 8:18, 
9:10, 32:9). Sa magalang na pagsasalita, sa ha- 
lip na gamitin ng isang Hebreo ang panghalip na 
nasa unang panauhan, kung minsan ay tinutukoy 
niya ang kaniyang sarili bilang lingkod (t@'vedh) ng 


Tingnan ang ALABOK. 


ALIPIN 


kausap niya. (Gen 33:5, 14: 42:10, 11, 13, 1Sa 20: 
7, 8) Sa pangkalahatan, ginamit ang (e'vedh upang 
tukuyin ang mga lingkod, o mga mananamba, ni Je- 
hova (1Ha 8:36, 2Ha 10:23) at, mas espesipiko, ang 
pantanging mga kinatawan ng Diyos, gaya ni Moi- 
ses. (Jos 1:1, 2, 24:29, 2Ha 21:10) Ang isa na nagsa- 
gawa ng paglilingkod na kasuwato ng kalooban ng 
Diyos, bagaman hindi mananamba ni Jehova, ay 
maaaring tukuyin bilang lingkod ng Diyos, gaya ha- 
limbawa ni Haring Nabucodonosor.---Jer 27:6. 

Ang terminong Griego na dou los ay katumbas ng 
salitang Hebreo na @'vedh. Ginagamit ito may ka- 
ugnayan sa mga taong pag-aari ng kanilang kapu- 
wa (Mat 8:9, 10:24, 25; 13:27): sa tapat na mga ling- 
kod ng Diyos at ng kaniyang Anak na si Jesu-Kristo, 
tao man (Gaw 2:18, 4:29, Ro 1:1: Gal 1:10) o ang- 
hel (Apo 19:10, kung saan lumilitaw ang salitang 
syn dou-los [kapuwa alipin]): at, sa makasagisag na 
diwa, sa mga taong alipin ng kasalanan (Ju 8:34: Ro 
6:16-20) o kasiraan (2Pe 2:19). 

Ang salitang Hebreo na na'ar, tulad ng termi- 
nong Griego na pais, ay pangunahin nang nanga- 
ngahulugang isang bata, isang batang lalaki o isang 
kabataan, at maaari ring tumukoy sa isang ali- 
la o isang tagapaglingkod. (1Sa 1:24, 4:21, 30:17, 
2Ha 5:20: Mat 2:16, 8:6; 17:18, 21:15, Gaw 20:12) 
Ang terminong Griego na oi'ke'tes ay tumutukoy sa 
isang tagapaglingkod sa bahay o alipin (Luc 16:13), 
at isang babaing alipin o alila naman ang tinutukoy 
ng salitang Griego na pai-di'ske. (Luc 12:45) Ang 
pandiwaring anyo ng salitang-ugat na Hebreo na 
sharath' ay maaaring isalin sa mga terminong gaya 
ng “lingkod” (Exo 33:11) o “tagapagsilbi.” (2Sa 13:18) 
Ang salitang Griego na hy-pere'tes ay maaaring isa- 
lin bilang “tagapaglingkod,” “tagapaglingkod sa hu- 
kuman,” o “tagapaglingkod sa bahay.” (Mat 26:58, 
Mar 14:54, 65: Ju 18:36) Ang terminong Griego na 
therra'pon ay lumilitaw lamang sa Hebreo 3:5 at na- 
ngangahulugang tauhan o tagapaglingkod. 

Bago ang Karaniwang Panahon. Digmaan, 
karalitaan, at krimen ang mga pangunahing dahilan 
kung bakit nauuwi sa pagkaalipin ang mga tao. Ka- 
dalasan, ang mga bihag sa digmaan ay ginagawang 
mga alipin ng kanilang mga mambibihag o ipinag- 
bibili sila ng mga ito sa pagkaalipin. (Ihambing ang 
2Ha 5:2, Joe 3:6.) Sa lipunan ng mga Israelita, 
kung ang isang tao ay maging dukha, maaari ni- 
yang ipagbili sa pagkaalipin ang kaniyang sarili 
o ang mga anak niya upang mabayaran ang kani- 
yang pagkakautang. (Exo 21:7, Lev 25:39, 47; 2Ha 
4:1) Kung hindi mabayaran ng taong nagkasala ng 
pagnanakaw ang mga bagay na ninakaw niya, ipag- 
bibili siya kapalit ng mga iyon, anupat maliwanag 
na muli niyang matatamo ang kaniyang kalayaan 
kapag nabayaran na ang lahat ng sinisingil sa kani- 
ya.--Exo 22:3. 


88 


Kung minsan, ang mga alipin ay may posisyon sa 
sambahayan bilang isa na lubhang pinagkakatiwa- 
laan at iginagalang. Ang matanda nang lingkod ng 
patriyarkang si Abraham, malamang na si Eliezer, 
ang namahala sa lahat ng pag-aari ng kaniyang pa- 
nginoon. (Gen 24:2, 15:2, 3) Bilang isang alipin sa 
Ehipto, ang inapo ni Abraham na si Jose ay naging 
tagapangasiwa sa lahat ng ari-arian ni Potipar, na 
isang opisyal ng korte ni Paraon. (Gen 39:1, 5, 6) Sa 
Israel, posibleng yumaman ang isang alipin at ma- 
tubos niya ang kaniyang sarili.---Lev 25:49. 

May kinalaman sa pangangalap ng mga mang- 
gagawa, tingnan ang PUWERSAHANG PAGTATRABAHO, 
SAPILITANG PAGLILINGKOD. 

Mga kautusan hinggil sa kaugnayan ng ali- 
pin at ng panginoon. Sa mga Israelita, naiiba 
ang katayuan ng aliping Hebreo sa katayuan ng 
alipin na banyaga, naninirahang dayuhan, o na- 
kikipamayan. Bagaman ang aliping di-Hebreo ay 
mananatiling pag-aari ng kaniyang panginoon at 
maaaring ipamana ng ama sa anak (Lev 25:44-46), 
ang aliping Hebreo naman ay dapat palayain sa ika- 
pitong taon ng pagkaalipin nito o sa taon ng Jubileo, 
alinman ang mauna. Sa panahon ng kaniyang pag- 
kaalipin, ang aliping Hebreo ay dapat pakitunguhan 
bilang isang upahang trabahador. (Exo 21:2, Lev 
25:10, Deu 15:12) Kung ipagbili ng isang Hebreo 
ang kaniyang sarili upang maging alipin ng isang 
naninirahang dayuhan, ng isang miyembro ng pa- 
milya ng naninirahang dayuhan, o ng isang nakiki- 
pamayan, maaari siyang tubusin kailanman, anu- 
pat maaaring siya mismo ang tumubos sa kaniyang 
sarili o tutubusin siya ng isa na may karapatang tu- 
mubos. Ang halagang pantubos ay ibinabatay sa bi- 
lang ng mga taong natitira hanggang sa taon ng Ju- 
bileo o hanggang sa ikapitong taon ng pagkaalipin. 
(Lev 25:47-52, Deu 15:12) Kapag pinagkakalooban 
ng kalayaan ang isang aliping Hebreo, ang pangi- 
noon niya ay dapat magbigay sa kaniya ng isang 
kaloob na tutulong sa kaniya na magkaroon ng ma- 
buting pasimula bilang isang taong pinalaya. (Deu 
15:13-15) Kung ang isang aliping lalaki ay pumasok 
nang may asawa, aalis na kasama niya ang kani- 
yang asawa. Gayunman, kung binigyan siya ng ka- 
niyang panginoon ng isang asawa (maliwanag na 
isang babaing banyaga na walang karapatang luma- 
ya sa ikapitong taon ng pagkaalipin), ang babae at 
ang mga anak niya rito ay mananatiling pag-aari 
ng panginoon. Sa gayong kalagayan, maaaring pili- 
in ng aliping Hebreo na manatili sa kaniyang pangi- 
noon. Kung magkagayon, bubutasan ang kaniyang 
tainga sa pamamagitan ng balibol bilang tanda na 
magpapatuloy siya sa pagkaalipin hanggang sa pa- 
nahong walang takda.--Exo 21:2-6: Deu 15:16, 17. 


89 


Mga aliping babaing Hebreo. May ilang pan- 
tanging tuntunin na kumakapit sa isang aliping ba- 
baing Hebreo. Maaari siyang kunin ng kaniyang pa- 
nginoon upang maging pangalawahing asawa nito 
o italaga bilang asawa ng anak nito. Kapag itinalaga 
siya bilang asawa ng anak ng kaniyang panginoon, 
ang Hebrea ay dapat pakitunguhan alinsunod sa ka- 
ukulang karapatan ng mga anak na babae. Kung 
kukuha ang anak na lalaki ng ibang asawa, hindi 
babawasan ang kaniyang panustos, pananamit, at 
kaukulan bilang asawa. Kapag hindi natugunan ng 
anak na lalaki ang mga kahilingang ito, bibigyang- 
karapatan ang babae na lumaya nang walang ibina- 
bayad na halagang pantubos. Kung gustong ipatu- 
bos ng isang panginoon ang isang Hebrea, hindi 
siya pahihintulutang ipagbili ito sa mga banyaga. 
--Exo 21:7-11. 

Ipinagsanggalang at binigyan ng mga pribi- 
lehiyo. Ipinagsanggalang ng Kautusan ang mga 
alipin laban sa kalupitan. Kung mawalan ng isang 
ngipin o isang mata ang alipin dahil sa pagmama- 
lupit ng kaniyang panginoon, dapat siyang palaya- 
in. Yamang 30 siklo ang karaniwang halaga ng 
isang alipin (ihambing ang Exo 21:32), magiging 
malaking kalugihan sa kaniyang panginoon ang 
paglaya niya, kaya naman isa itong mabisang had- 
lang laban sa pag-abuso. Bagaman maaaring paluin 
ng panginoon ang kaniyang alipin, depende sa ma- 
giging pasiya ng mga hukom, ipaghihiganti ang ali- 
pin kung mamatay ito dahil sa pamamalo ng kani- 
yang panginoon. Gayunman, kung ang alipin ay 
magtagal pa nang isa o dalawang araw bago ito ma- 
matay---anupat nagpapahiwatig na hindi binalak ng 
panginoon na patayin ang kaniyang alipin kundi 
nais lamang niya siyang disiplinahin--hindi siya 
ipaghihiganti. (Exo 21:20, 21, 26, 27, Lev 24:17) Ga- 
yundin, lumilitaw na upang maituring na malaya sa 
pagkakasala ang panginoon, dapat na hindi isang 
nakamamatay na kasangkapan ang ginamit niya sa 
pamamalo, yamang ipahihiwatig niyaon na may la- 
yunin siyang pumatay. (Ihambing ang Bil 35:16- 
18.) Samakatuwid, kung ang isang alipin ay magta- 
gal pa nang isa o dalawang araw, makatuwirang 
mag-alinlangan kung talagang namatay siya dahil 
sa pagpaparusa. Halimbawa, karaniwan na, hindi 
naman nakamamatay ang paghampas sa pamama- 
gitan ng pamalo, gaya ng ipinakikita ng pananalita 
sa Kawikaan 23:13: “Huwag mong ipagkait sa bata 
ang disiplina. Kung hahampasin mo siya ng pama- 
lo, hindi siya mamamatay.” 

Ayon sa mga kundisyon ng Kautusan, may ilang 
pribilehiyo na ipinagkakaloob sa mga alipin. Ya- 
mang tinutuli ang lahat ng aliping lalaki (Exo 12:44: 
ihambing ang Gen 17:12), maaari silang kumain ng 


ALIPIN 


Paskuwa, at ang mga alipin ng saserdote ay maaa- 
ring kumain ng mga banal na bagay. (Exo 12:43, 44; 
Lev 22:10, 11) Ang mga alipin ay hindi pinagtatra- 
baho kapag Sabbath. (Exo 20:10, Deu 5:14) Kapag 
taon ng Sabbath, may karapatan silang kainin ya- 
ong sumibol mula sa mga natapong butil at mula sa 
di-napungusang punong ubas. (Lev 25:5, 6) Dapat 
silang makibahagi sa pagsasayang kaugnay ng pag- 
hahain sa santuwaryo at ng pagdiriwang ng mga 
kapistahan.--Deu 12:12, 16:11, 14. 

Pangmalas ng Unang-Siglong mga Kristi- 
yano. Napakaraming alipin sa Imperyo ng Roma, 
anupat may mga indibiduwal na nagmamay-ari ng 
daan-daang alipin, o libu-libo pa nga. Protektado ng 
pamahalaan ng imperyo ang institusyon ng pang- 
aalipin. Hindi nanindigan ang unang-siglong mga 
Kristiyano laban sa awtoridad ng pamahalaan may 
kinalaman sa bagay na ito at hindi sila nagtaguyod 
ng paghihimagsik ng mga alipin. Iginalang nila ang 
legal na karapatan ng iba, pati ng mga kapuwa Kris- 
tiyano, na magmay-ari ng mga alipin. Iyan ang da- 
hilan kung bakit pinabalik ng apostol na si Pablo ang 
takas na aliping si Onesimo. Dahil naging Kristiya- 
no na si Onesimo, kusang-loob siyang bumalik sa 
kaniyang panginoon, anupat nagpasakop siya bilang 
alipin ng kaniyang kapuwa Kristiyano. (Flm 10-17) 
Pinaalalahanan din ng apostol na si Pablo ang mga 
aliping Kristiyano na huwag maging mapagsaman- 
tala sa kaugnayan nila sa kanilang nananampala- 
tayang mga panginoon. Sinabi niya: “Yaong may 
mga nananampalatayang may-ari ay huwag mang- 
hamak sa kanila, sapagkat sila ay mga kapatid. Sa 
halip, lalo pa nga silang maging handang mag- 
paalipin, sapagkat yaong mga tumatanggap ng pa- 
kinabang ng kanilang mabuting paglilingkod ay 
mga mananampalataya at minamahal.” (1Ti 6:2) 
Isang pagpapala sa alipin ang magkaroon ng pangi- 
noon na Kristiyano, yamang may pananagutan ang 
may-aring ito na makitungo sa kaniya nang matu- 
wid at makatarungan.---Efe 6:9, Col 4:1. 

Kapag tinanggap nila ang Kristiyanismo, yaong 
mga nasa pagkaalipin ay may pananagutan na ma- 
ging mas mabubuting alipin, anupat “hindi sumasa- 
got nang palaban, hindi nagnanakaw, kundi nagpa- 
pakita ng lubusan at mabuting pagkamatapat.” (Tit 
2:9, 10) Kahit hindi makatarungan ang pakikitungo 
sa kanila ng kanilang mga panginoon, dapat pa rin 
nilang paglingkuran nang husto ang mga ito. Sa pa- 
mamagitan ng pagdurusa alang-alang sa katuwi- 
ran, tinutularan nila ang halimbawa ni Jesu-Kristo. 
(IPe 2:18-25) “Kayong mga alipin,” ang sabi ng 
apostol na si Pablo, “maging masunurin kayo sa la- 
hat ng bagay doon sa inyong mga panginoon ayon 
sa laman, hindi sa pamamagitan ng mga gawa na 
pakitang-taong paglilingkod, gaya ng mga nagpapa- 
lugod sa tao, kundi may kataimtiman ng puso, na 


ALKITRAN 


may takot kay Jehova. Anuman ang inyong gina- 
gawa, gawin ninyo ito nang buong kaluluwa na 
gaya ng kay Jehova, at hindi sa mga tao.” (Col 
3:22, 23, Efe 6:5-8) Sa pamamagitan ng gayong 
mainam na pakikitungo sa kanilang mga pangino- 
on, maiiwasan nilang magdulot ng kadustaan sa 
pangalan ng Diyos, palibhasa'y walang sinumang 
makapanunumbat na ang Kristiyanismo ay nagbu- 
bunga ng tamad at walang-kabuluhang mga alipin. 
-1Ti 6:1. 

Sabihin pa, hindi maaaring maging kalakip sa 'pa- 
giging masunurin ng isang alipin sa lahat ng bagay' 
ang pagsuway sa kautusan ng Diyos, yamang ma- 
ngangahulugan iyan ng pagkatakot sa mga tao sa 
halip na sa Diyos. Kung ang mga alipin ay gaga- 
wa ng masama, kahit ginawa pa ito sa utos ng 
isa na nakatataas, hindi ito magiging 'kagayakan sa 
turo ng kanilang Tagapagligtas, ang Diyos,” kundi 
magbibigay ng masamang impresyon at ng kadus- 
taan sa turong iyon. (Tit 2:10) Kaya naman, dapat 
nilang sundin ang kanilang budhing Kristiyano. 

Sa kongregasyong Kristiyano, ang lahat ng tao, 
anuman ang katayuan nila sa lipunan, ay magkaka- 
pantay. Ang lahat ay pinahiran ng iisang espiritu at 
sa gayon ay nakikibahagi sa iisang pag-asa bilang 
mga sangkap ng iisang katawan. (1Co 12:12, 13, Gal 
3:28, Col 3:11) Bagaman mas limitado ang maaari 
niyang gawin sa pagpapalaganap ng mabuting bali- 
ta, hindi ito dapat ikabahala ng aliping Kristiyano. 
Gayunman, kung pagkakalooban siya ng pagkaka- 
taong lumaya, sasamantalahin niya ito at sa gayon 
ay palalawakin niya ang kaniyang gawaing Kristiya- 
no.— 1Co 7:21-23. 

Pagkaalipin sa Kasalanan. Nang suwayin ng 
unang taong si Adan ang kautusan ng Diyos, isinu- 
ko niya ang lubusang pagpigil sa kaniyang sarili at 
binigyang-daan niya ang sakim na pagnanasang 
patuloy na makasama ang kaniyang makasalanang 
asawa at palugdan ito. Yamang isinuko ni Adan ang 
kaniyang sarili sa makasalanang pagnanasa niya, 
naging kaniyang panginoon ang pagnanasang ito 
at ang bunga nito, ang kasalanan. (Ihambing ang 
Ro 6:16; San 1:14, 15; tingnan ang KASALANAN.) Sa 
gayon ay ipinagbili niya ang kaniyang sarili sa ila- 
lim ng kasalanan. Yamang nasa kaniyang mga ba- 
lakang pa noon ang lahat ng magiging supling niya, 
ang mga ito man ay ipinagbili rin ni Adan sa ilalim 
ng kasalanan. Kaya naman sumulat ang apostol na 
si Pablo: “Ako ay makalaman, ipinagbili sa ilalim ng 
kasalanan.” (Ro 7:14) Sa dahilang ito, walang anu- 
mang paraan upang gawing matuwid ng sinuman 
sa mga inapo ni Adan ang kanilang sarili, kahit sa 
pamamagitan pa ng pagsisikap na tuparin ang Kau- 
tusang Mosaiko. Gaya ng sinabi ng apostol na si 
Pablo: “Ang utos na ukol sa buhay, ito ay nasum- 
pungan kong ukol sa kamatayan.” (Ro 7:10) Pa- 


90 


libhasa'y hindi nila kaya na lubusang tuparin ang 
Kautusan, ipinakita nito na ang mga tao ay mga ali- 
pin ng kasalanan at na nararapat sila sa kamatayan, 
hindi sa buhay.--- Tingnan ang KAMATAYAN. 

Mapalalaya lamang o magtatamo lamang ng ka- 
layaan ang mga indibiduwal mula sa pagkaaliping 
ito kung sasamantalahin nila ang katubusang pina- 
ging-posible sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. (Iham- 
bing ang Ju 8:31-34, Ro 7:21-25, Gal 4:1-7, Heb 
2:14-16, tingnan ang PANTUBOS.) Palibhasa'y binili 
sila ng mahalagang dugo ni Jesus, ang mga Kristi- 
yano ay mga alipin, o mga lingkod, ng Diyos na Je- 
hova at ng kaniyang Anak, anupat may pananagu- 
tang tuparin ang kanilang mga utos.— 1Co 7:22, 23; 
1Pe 1:18, 19, Apo 19:1, 2, 5; tingnan ang KALAYAAN, 
TAONG PINALAYA, TAONG LAYA. 

Tingnan din ang TAPAT AT MAINGAT NA ALIPIN. 


ALKITRAN [sa Ingles, pitch]. Ang malagkit at 
likidong anyo ng bitumen, binubuo ng mga hydro- 
carbon, may matingkad na kulay, at kahawig ng ka- 
raniwang tinatawag na tar [tinatawag ding alkitran 
sa Tagalog]. (Tingnan ang BITUMEN.) Isinalin ito 
mula sa salitang Hebreo na ze'pheth. 

Napakadaling magliyab ng mineral na alkitran at, 
malibang mayroon itong saganang suplay ng ha- 
ngin, napakausok nito kapag nasusunog. Ang pag- 
papangyaring mapuno ng alkitran ang mga ilog ng 
Edom at maging “nagniningas na alkitran” ang lu- 
pain, anupat paiilanlang ang usok nito hanggang sa 
panahong walang takda, ay isang angkop na lara- 
wan ng matinding pagkawasak. (Isa 34:9, 10) Tumu- 
tulong din ang ganitong paglalarawan upang maki- 
lala ang substansiyang ito, sapagkat ang Edom ay 
malapit sa Dagat na Patay, at maging sa ngayon ay 
may bitumeng inaanod paminsan-minsan sa mga 
dalampasigan niyaon, maliwanag na nagmumula sa 
mga depositong natatakpan ngayon ng dagat. 

Ayon sa Exodo 2:3, pinahiran ng kapuwa “bitu- 
men at alkitran” ang arkang papiro na pinagkubli- 
han kay Moises. Iminumungkahi ng Judiong ko- 
mentarista na si Rashi na ito'y nangangahulugang 
bitumen ang ipinahid sa loob at alkitran naman ang 
ipinahid sa labas. O, maaaring nangangahulugan ito 
na iisang uri ng substansiya ang ginamit subalit bi- 
nubuo ng dalawang magkaibang lapot nito na pi- 
naghalo. Halimbawa, sa The Land and the Book, 
iminumungkahi ni W. M. Thomson na ang Exodo 
2:3 ay “nagsisiwalat ng proseso ng paghahanda nila 
ng bitumen. Ang mineral, gaya ng matatagpuan sa 
lupaing ito, ay agad na natutunaw sa ganang sarili; 
ngunit kapag lumamig na, nagiging malutong iyon 
na gaya ng salamin. Kailangang haluan iyon ng tar 
habang natutunaw, at sa ganitong paraan ay nagi- 
ging pagkit iyon na matigas at malasalamin, anu- 
pat hinding-hindi matatagos ng tubig.” (Nirebisa ni 


J. Grande, 1910, p. 200) Ginagamit naman ng Grie- 
gong Septuagint ang iisang termino na a-sphal- 
to'pis-sa, na pinaghalong aspalto at alkitran. Sa ilang 
bahagi ng Gitnang Silangan, ginagamit ang mineral 
na alkitran maging nitong mga panahong kalilipas 
lamang bilang pamahid sa ilang sasakyang naglala- 
yag. 


ALMENDRAS [sa Heb., luz (Gen 30:37): sha- 
qedh’ (Gen 43:11)]. Ang almendras (Amygdalus 
communis) ay isang punungkahoy na katutubo sa 
Palestina, sa Lebanon, at sa ilang lugar sa Mesopo- 
tamia. Ito ay kabilang sa pamilya ng rosas at tumu- 
tubo nang ligáw o itinatanim bilang namumungang 
punungkahoy. 

Ang pangalang Hebreo na sha-gedh' ay literal na 
nangangahulugang “isa na gumigising,” na angkop 
na angkop naman yamang ang almendras ang isa 
sa mga punungkahoy na pinakamaagang mamu- 


ALMIRES 


Mga bulaklak ng almendras. 
Ang almendras ang isa sa 

mga punungkahoy na unang 
namumulaklak sa pagtatapos ng 
taglamig, kaya ang pangalan nito 
sa Hebreo ay nangangahulugang 
“isa na gumigising” 


laklak pagkaraan ng taglamig, anupat 
namumulaklak nang sing-aga ng hu- 
ling bahagi ng Enero o maagang bahagi 
ng Pebrero. Pansinin ang paggamit ng 
magkatunog na mga salita sa Jeremias 
1:11, 12, kung saan ang salitang Hebreo 
para sa “punong almendras” (sha-qedh) 
ay sinusundan ng pananalitang “nana- 
natiling gising” (sho-gedh). Ang pu- 
nungkahoy na ito ay maaaring tuma- 
as nang hanggang 5 m (16 na piye). 
Kapag namumulaklak, ito ay hitik sa 
magagandang bulaklak na kulay-rosas 
o puti na nakaayos nang pares-pares. 
Sa Eclesiastes 12:5, ang namumulaklak 
na punong almendras ay ginamit na la- 
rawan ng mapuputing buhok ng mga 
may edad na. Ang mga dahon nito ay 
biluhaba at may ngipin-ngipin sa pina- 
kagilid. Ang bunga ng almendras ay 
hugis-itlog, pabilog sa isang dulo at pa- 
tulis naman sa kabila. Noon pa man ay 
itinuturing na itong isang espesyal na 
pagkain at inilakip ito ni Jacob sa kalo- 
ob na ipinadala niya sa Ehipto nang bu- 
malik doon ang kaniyang mga anak. 
(Gen 43:11) Ang buto nito ay pinagmu- 
mulan ng kapaki-pakinabang na langis, 
anupat ang 45 kg (100 Ib) na bunga ay 
nagbibigay ng mga 20 kg (44 na Ib) ng langis. 
Walang alinlangang dahil sa kariktan ng mga bu- 
laklak ng almendras, ipinaris sa mga ito ang hugis 
ng mga kopa na nasa mga sanga ng kandelero ng 
tabernakulo. (Exo 25:33, 34; 37:19, 20) Ang tungkod 
ni Aaron ay isa ring sanga ng almendras, na maka- 
himalang umusbong sa loob ng magdamag at nag- 
bunga ng hinog na mga almendras bilang patotoo 
na sinang-ayunan ng Diyos ang kaniyang pagiging 
pinahirang mataas na saserdote.---Bil 17:8. 


ALMIRES. Isang malukong na sisidlan kung 
saan dinudurog ang mga butil, espesya, olibo, o iba 
pang mga substansiya sa pamamagitan ng pagbayo 
ng isang pandikdik. 

Sa mga libingan sa Ehipto, may mga ipinintang 
larawan na kakikitaan ng malalaking almires. Mala- 
mang na ang mga ito'y mga almires na kahoy at 
ang mga pandikdik naman ay gawa sa metal. Sa 


ALMODAD 


isang ipinintang larawan, ipinakikita ang dalawang 
lalaki sa iisang almires, na halinhinang bumabayo 
gamit ang kani-kaniyang metal na pandikdik (hu- 
gis-pamalo sa magkabilang dulo), na hinahawakan 
nila nang dalawang kamay sa bandang gitna. Ipina- 
hihiwatig ng larawan na matapos bayuhin nang 
husto ang materyal na nasa almires, binibistay ito 
tungo sa ibang lalagyan at ang hindi pa durog na 
mga labi ay ibinabalik sa almires upang bayuhin 
pang muli. 

Noong sila'y nasa ilang, ginigiling ng mga Israeli- 
ta ang manna sa mga gilingang pangkamay o dini- 
dikdik nila iyon sa isang almires (sa Heb., medho- 
khah') kapag inihahanda para sa pagluluto.--Bil 
11:7, 8. 

Ang pinakamainam na langis ng olibo ay nakuku- 
ha sa pamamagitan ng pagbayo sa mga olibo sa 
isang almires gamit ang isang pandikdik. Langis na 
galing lamang sa laman ng olibo ang nakakatas dito, 
samantalang sa isang pisaan ay nadudurog pati ang 
mga buto. Dalisay na napigang langis ng olibo ang 
dapat gamitin sa pagpapaningas ng kandelerong 
nasa tolda ng kapisanan. Ginagamit din ang langis 
na napiga sa pamamagitan ng almires may kaugna- 
yan sa “palagiang handog na sinusunog" at maliwa- 
nag na pati sa banal na langis na pamahid. Gina- 
gamit din sa santuwaryo ang insensong dinikdik 
hanggang sa maging pulbos.---Exo 27:20, 21: 29:40, 
42; 30:23-25, 35, 36. 

Yamang ang pinakaloob ng isang almires ay uka, 
angkop itong ginagamit sa Bibliya upang ilarawan 
ang anyo ng isang espesipikong kalupaan. Bilang 
halimbawa, ayon sa Hukom 15:18, 19, pinaglaanan 
ng Diyos si Samson ng tubig na maiinom sa pama- 
magitan ng pagbiyak sa “isang hugis-almires na 
uka” (sa Heb., makh-tesh') na nasa Lehi. Gayundin, 
may isang seksiyon ng Jerusalem, ang “Maktes” 
o “Purok ng Almires” (sa Heb., Makh-tesh', nanga- 
ngahulugang “almires"), na maaaring pinangalanan 
nang gayon upang tumukoy sa isang tulad-lunas na 
uka o mababang dako sa purok na iyon ng lunsod. 
—Zef 1:11, tlb sa Rbi8. 

Binabayo nang husto ang mga butil kapag di- 
nudurog sa almires upang maging harina. Kaya 
naman, ginagamit ng Kasulatan ang pamamara- 
ang ito sa makasagisag na paraan, anupat sinasabi: 
“Dikdikin mo man nang pino ang mangmang sa 
pamamagitan ng pandikdik sa almires [sa Heb., 
bam-makh-tesh'], kasama ng giniik na butil, ang ka- 
niyang kamangmangan ay hindi hihiwalay sa kani- 
ya.”--Kaw 27:22. 


ALMODAD. Ang una sa 13 anak na lalaki ni 
Joktan, ikalimang salinlahi mula kay Sem, pamang- 
kin ni Peleg, na kasama sa talaangkanan ng Mesi- 
yas. Si Almodad ang pinagmulan ng isa sa 70 pa- 


Sinaunang almires at pandikdik 


milyang nabuhay pagkaraan ng Baha, na nanirahan 
sa Arabia. (Gen 10:26, 32; 1Cr 1:20) Ayon sa tradi- 
syong Arabe, siya ang pinuno ng tribong Jurham at 
ama ng isang asawa ni Ismael. 


ALMON. Isang lunsod ng mga Levita sa loob ng 
teritoryo ng Benjamin. Nakaatas ito sa mga anak ni 
Aaron noong mga araw ni Josue at ni Eleazar na sa- 
serdote. (Jos 21:1, 18) Tinatawag itong Alemet sa 
1 Cronica 6:60. Ang sinaunang lokasyon nito ay ang 
mga guho ng nayon ng Khirbet “Almit (Horvat “Al- 
mit), mga 6 na km (3.5 mi) sa HS ng Jerusalem at 
mga 2 km (1 mi) sa SHS ng Anatot, isa pang lunsod 
ng mga Levita. 


ALMON-DIBLATAIM. Isang lugar na nasa 
pagitan ng Dibon-gad at ng kabundukan ng Aba- 
rim kung saan nagkampo ang mga Israelita no- 
ong ika-40 taon pagkalabas nila mula sa Ehipto 
(1473 B.C.E.). Ito ang isa sa mga huling kampamen- 
to nila noong panahon ng kanilang pagpapagala- 
gala sa ilang. (Bil 33:46, 47) Hindi matiyak ang lo- 
kasyon nito, ngunit iniuugnay ito ng ilang iskolar 
sa Khirbet Deleilat esh-Sherqgiyeh, mga 16 na km 
(10 mi) sa HHS ng Dibon (Dhiban). Posibleng ito rin 
ang Bet-diblataim.---Jer 48:22. 


ALMORANAS. Pamamaga ng mga ugat sa 
labasan ng dumi, malimit na may kasamang pag- 
durugo. Sa karamdamang ito na kadalasa'y makirot, 
may mga tumor ang mga ugat sa ilalim ng mucous 
membrane ng tumbong, alinman sa loob ng butas 
ng puwit (internal hemorrhoids) o sa labas nito (ex- 
ternal hemorrhoids), o sa magkabilang panig. 


93 


Kabilang ang almoranas sa mga karamdaman na 
sinabi ni Jehova na daranasin ng mga Israelita kung 
sila ay susuway. (Deu 28:15, 27) Sinalot niya ng al- 
moranas ang mga Filisteo ng Asdod at ng mga teri- 
toryo nito, ang Gat at Ekron, noong panahong nasa 
kanila ang sagradong Kaban.---1Sa 5:6-12. 

Ang salitang Hebreo na isinalin bilang “almora- 
nas” (Harkavy, Le; NW), “bukol” (AS), “mga tumor” 
(RS), at “salot na mga bukol” (AT), gaya sa 1 Samu- 
el 5:6, ay ophalim', nagpapahiwatig ng pabilog na 
pamamaga o pag-usli, almoranas, o mga tumor sa 
labasan ng dumi. Sa 1 Samuel 6:11, 17 sa tekstong 
Masoretiko, ang pamamaga na dinanas ng mga Fi- 
listeo ay tinutukoy bilang techo-rim', nangangahu- 
lugang “mga tumor.” Sa anim na paglitaw sa Kasu- 
latan ng (ophalim” (almoranas), inilagay ng mga 
Masoreteng Judio sa salitang ito ang mga patinig 
para sa techorim' (mga tumor) at ipinakita nila sa 
panggilid na ang huling nabanggit na terminong ito 
ang salitang dapat basahin sa halip na ‘opha-lim’. 

Ibinalik ng limang panginoon ng alyansa ng mga 
Filisteo ang Kaban sa Israel kasama ang isang han- 
dog ukol sa pagkakasala para kay Jehova, kabilang 
dito ang limang ginintuang larawan ng mga almo- 
ranas, samakatuwid nga, mga wangis ng mga pa- 
mamagang ito. (1Sa 6:4, 5, 11, 17) Sa kahawig na 
paraan, kapag ang ilang sinaunang mga tao (parti- 
kular na ang mga Griego at mga Romano) ay humi- 
hiling ng pagpapagaling sa kanilang mga bathala, 
naghahandog sila sa mga ito ng mga replika ng mga 
bahagi ng kanilang katawan na may karamdaman, 
o naghahandog sila ng mga modelo ng mga iyon bi- 
lang pasasalamat sa itinuturing nila na pagpapaga- 
ling sa kanila. 

Yamang sinisira noon ng mga herboa (kahawig 
ng mga lumuluksong daga) ang lupain (1Sa 6:5), 
naniniwala ang ilang iskolar na ang mga Filisteo ay 
sinalanta ng salot bubonika, isang nakahahawang 
sakit na lubhang nakamamatay at kakikitaan ng 
mga sintomas na gaya ng lagnat, pangangaligkig, 
panlulupaypay, at makirot na pamamaga ng mga 
lymphatic gland, o pagkakaroon ng mga kulani. Ang 
salot na ito ay pangunahin nang naililipat sa pama- 
magitan ng mga kagat ng mga pulgas na kumagat 
sa mga daga o iba pang mga rodent na nahawahan 
at malapit nang mamatay o patay na. 

Nagkaroon ng “isang nakamamatay na kalituhan” 
noong ang Kaban ay nasa Ekron, kung saan “ang 
mga taong hindi namatay ay sinaktan ng mga al- 
moranas.” (1Sa 5:10-12) Ang mga larawan ng mga 
almoranas at mga herboa ay kapuwa binabanggit sa 
1 Samuel 6:4, kung saan sinipi ang Filisteong mga 
saserdote at mga manghuhula nang sabihin nila, 
“ang bawat isa sa inyo at sa inyong mga panginoon 
ng alyansa ay may magkakatulad na salot.” Ngunit 
maaaring nangangahulugan lamang ito na ang bu- 


ALOE 


ong bansa, kapuwa ang mga panginoon ng alyansa 
at ang mga taong-bayan, ay dumanas ng iisang ka- 
lamidad, “magkakatulad na salot,” anupat hindi na- 
man ibig sabihin na magkasama ang mga rodent at 
ang mga almoranas sa iisang epidemya ng sakit 
o salot. Waring ipinahihiwatig lamang ng Bibliya na 
sinalanta ng mga herboa ang pananim sa buong Fi- 
listia, sa gayon ay sinira ang lupain, at hindi nito es- 
pesipikong sinasabi na ang mga ito ang nanghawa 
sa mga Filisteo na sinaktan ni Jehova. 


ALMUG. 


ALOE [sa Heb., 'ahalim’ (pangmaramihan) at 
'ahalohth” (pangmaramihan), sa Gr., a06]. Ang 
pangalan ng isang uri ng punungkahoy na may 
substansiyang mabango o aromatiko at ginamit bi- 
lang pabango noong panahon ng Bibliya. (Aw 45:8, 
Kaw 7:17: Sol 4:14) Ipinapalagay ng karamihan sa 
mga komentarista na ang punong aloe sa Bibliya ay 
ang Aquilaria agallocha, na kung minsan ay tinata- 
wag na eaglewood tree at sa ngayon ay pangunahin 
nang matatagpuan sa India at sa mga karatig na re- 
hiyon. Ang punungkahoy na ito ay malaki at pala- 
pad, na kung minsan ay umaabot sa taas na 30 m 
(mga 100 piye). Ang ubod ng katawan at ng mga 
sanga nito ay puno ng resina at ng langis na mata- 
pang ang amoy, na pinagkukunan naman ng napa- 
kahalagang pabango. Palibhasa'y waring pinaka- 
mabango ang kahoy na ito kapag nabubulok na, 
kung minsan ay ibinabaon ito sa lupa upang mapa- 
bilis ang pagkabulok. Kapag napulbos na ito nang 
pinung-pino, ipinagbibili ito bilang “aloe.” 

Nang ihambing ng propetang si Balaam ang mga 
tolda ng Israel sa “mga halamang aloe na itinanim 
ni Jehova, tulad ng mga sedro sa tabi ng tubig,” ma- 
aaring ang tinutukoy niya ay ang palapad na hugis 
ng matataas na punungkahoy na ito, anupat ang 
magkakatabing mga punong aloe ay kahawig ng 
isang kampamento ng mga tolda. (Bil 24:6) Gayun- 
man, ang tekstong ito ay pinagtatalunan yamang 
walang punong Aquilaria agallocha sa Palestina. Sa- 
bihin pa, hindi man masusumpungan doon sa nga- 
yon ang mga punungkahoy na ito, hindi ito katiba- 
yan na walang gayong mga punungkahoy roon 
halos 3,500 taon na ang nakalilipas. Sa kabilang 
dako, nang tukuyin ni Balaam ang mga punungka- 
hoy na ito, hindi kinakailangang aktuwal na tumu- 
tubo ang mga ito sa mismong lugar na iyon kung 
saan siya nagsalita. Kung ang “mga sedro” na kasu- 
nod na binanggit sa tekstong ito ay mga sedro ng 
Lebanon, ang mga punong sedro na ito ay sa labas 
ng lugar na iyon tumutubo, at maaaring totoo rin 
ito hinggil sa mga aloe. Ang tanging binabanggit 
ng iba pang mga teksto tungkol sa mga aloe ay 
ang aromatikong mga katangian ng mga ito anupat 


Tingnan ang ALGUM. 


ALON 


hindi sinasabi ang pinagmulan ng mga ito, kung 
kaya may posibilidad na inaangkat noon ang mga 
ito mula sa ibang bansa. 

Pagkamatay ni Kristo Jesus, nagdala si Nicodemo 
ng “isang rolyo ng mira at mga aloe” na tumitim- 
bang nang mga 100 librang Romano (33 kg; 72 Ib) 
upang gamitin sa paghahanda sa katawan ni Jesus 
para sa libing. (Ju 19:39) Malamang na malaking 
halaga ng salapi ang ginugol ni Nicodemo sa iniabu- 
loy niyang ito, bagaman hindi binanggit ang dami 
ng di-gaanong mamahaling mira na kasama sa 
100 libra. Bagaman ang terminong “mga aloe” sa 
tekstong ito ay ikinakapit ng ilan sa halamang kabi- 
lang sa pamilya ng mga liryo na tinatawag ngayon 
sa botanikal na pangalang Aloe vera, ang produkto 
ng halamang ito (ang malapot na katas mula sa mga 
dahon nito) ay ginagamit hindi dahil sa bango nito 
kundi bilang pampurga at para sa iba pang mga la- 
yuning pangkalusugan. Malamang na ang mga aloe 
na dinala ni Nicodemo ay kapareho ng produktong 
aloe na tinukoy sa Hebreong Kasulatan. 


ALON [Dambuhalang Punungkahoy]. Isang Si- 
meonita, inapo ni Semaias.---1Cr 4:37. 


ALON-BAKUT [Dambuhalang Punungkahoy ng 
Pagtangis]. Isang dambuhalang punungkahoy sa pa- 
anan ng Bethel, sa ibaba ng burol na sakop ng lun- 
sod. Pinanganlan ito nang gayon dahil sa ilalim nito 
inilibing ni Jacob “si Debora na yayang babae ni Re- 
beka.”---Gen 35:8, tingnan ang MALAKING PUNUNGKA- 
HOY, DAMBUHALANG PUNUNGKAHOY. 


ALPA. Ang pangalan ng unang panugtog na bi- 
nanggit sa Kasulatan. (Gen 4:21, AS, Fn, Kx, NW, 
Yg, Da) Ang salitang Hebreo na kin-nohr” (alpa) ay 
isinasalin din bilang “lira” sa maraming salin ng Bi- 
bliya. (JB, Mo, Ro, RS) Halos kalahati ng 42 pagli- 
taw ng kin-nohr' sa Bibliya ay isinalin naman ng 
mga tagapagsalin ng Septuagint sa pamamagitan 
ng Griegong ki'tha'ra. Noon, ang ki-tha'ra ay isang 
panugtog na kahawig ng lira (sa Gr., ly'ra), ngunit 
mas mababaw ang sound board nito. Karaniwang 
isinasalin ng makabagong mga salin ang kitha'ra 
sa Kristiyanong Griegong Kasulatan bilang “alpa.” 
(1Co 14:7: Apo 5:8) Ipinakikita ng mga pagsasalara- 
wan sa mga bantayog sa Ehipto na iba't iba ang is- 
tilo at hugis ng sinaunang mga alpa, anupat nagka- 
kaiba-iba rin ang bilang ng mga kuwerdas ng mga 
ito. Dahil sa mga nabanggit, iminumungkahi ng ilan 
na maaaring ang kin-nohr' ay isang pangkalahatang 
termino na tumutukoy sa anumang panugtog na 
may pangunahing mga katangian ng sinaunang 
alpa. 

Ang tanging tiyak na ipinahihiwatig ng Hebreong 
Kasulatan hinggil sa kin-nohr' ay na ito'y nabibitbit 


94 


at magaan, yamang maaari itong tugtugin sa isang 
prusisyon o maging ng isang patutot samantalang 
umaawit at naglalakad sa isang lunsod. (1Sa 10:5, 
2Sa 6:5; Isa 23:15, 16) Ang ilan sa mga ito ay gawa 
sa kahoy ng “algum.” (1Ha 10:12) Ang mga kuwer- 
das ng mga ito ay maaaring gawa mula sa malili- 
it na bituka ng tupa, bagaman marahil ay ginaga- 
mit din noon ang inikid na mga hibla ng halaman. 

Binigyan ni David, na dalubhasa sa pagtugtog 
ng kin-nohr” “sa pamamagitan ng kaniyang kamay" 
(1Sa 16:16, 23), ng prominenteng dako ang panug- 
tog na ito kasama ng “panugtog na de-kuwerdas" 
(ne vel) sa orkestra na tumugtog sa templo ni Solo- 
mon nang maglaon. (1Cr 25:1, 2Cr 29:25) Noong pa- 
sinayaan ni Nehemias ang pader ng Jerusalem, na- 
karagdag sa kasayahan ng okasyon ang kin-nohr”. 
(Ne 12:27) Yamang ang kin-nohr' ay pangunahin 
nang isang “kaiga-igayang” panugtog para sa “pag- 
bubunyi,” ang tunog nito ay matitigil sa mga pana- 
hon ng kahatulan o kaparusahan. (Aw 81:2, Eze 
26:13, Isa 24:8, 9) Palibhasa'y nalulungkot dahil sa 
pagiging tapon nila sa Babilonya, nawalan ng pag- 
nanais ang mga Israelita na tumugtog ng kanilang 
mga alpa, sa halip ay isinabit nila ang mga ito sa 
mga punong alamo.--Aw 137:1, 2. 

Dahilan sa kawalang-katiyakan hinggil sa eksak- 
tong pagkakakilanlan ng kin-nohr,, at lalo na ng ne- 
vel (panugtog na de-kuwerdas), ang anumang pag- 
sisikap na paghambingin ang dalawang panugtog 
na ito ay batay lamang sa espekulasyon. Ang 1 Cro- 
nica 15:20, 21 ay bumabanggit ng “mga panug- 
tog na de-kuwerdas [nevalim” (pangmaramihan)] 
na nakatono sa Alamot, . . . mga alpa [kin-no- 
rohth” (pangmaramihan)] na nakatono sa Seminit.” 
Kung ang “Alamot” ay tumutukoy sa isang mas ma- 
taas na tono sa musika at ang “Seminit” ay sa 
isang mas mababang tono, maaaring ipahiwatig 
nito na ang kin-nohr' ay panugtog na mas malaki, at 
mas mababa ang tono. Sa kabilang dako, maaaring 
ang kabaligtaran naman ang totoo (na siyang sina- 
sang-ayunan ng marami) kung, ang Alamot at ang 
Seminit nga ay espesipikong binabanggit dito bilang 
pantanging mga pagtotono ng mga panugtog na ito. 
Anuman ang kalagayan, ang mga panugtog na ito 
ay kapuwa nabibitbit. 

Sa Daniel 3:5, 7, 10, 15, ang salitang Aramaiko na 
sab-bekha” ay waring tumutukoy sa isang “alpang 
tatsulok” (NW), isinalin din ito bilang “trigon” (AT, 
JB, RS) at “sambuca.” (Da) Inilalarawan ng ilan ang 
sab-bekha” bilang isang alpa na maliit, matinis, 
tatsulok, at apat ang kuwerdas, anupat ang paglala- 
rawang ito ay tumutugma sa mga saling nabanggit 
sa itaas.--Tingnan ang PANUGTOG NA DE-KUWERDAS. 


ALPHA AT OMEGA. Ito ang mga pangalan 
ng una at huling mga titik ng alpabetong Griego at 


95 


sa aklat ng Apocalipsis ay tatlong ulit na ginamit 
ang mga ito bilang isang titulo. Bagaman mababa- 
sa ang pariralang ito nang isa pang beses sa salin 
ng King James sa Apocalipsis 1:11, ang paglitaw na 
iyon ay hindi sinusuportahan ng ilan sa pinakama- 
tatandang manuskritong Griego, kabilang na ang 
Alexandrine, Sinaitic, at ang Codex Ephraemi re- 
scriptus. Dahil dito, hindi ito masusumpungan sa 
maraming makabagong salin. 

Bagaman ang titulong ito ay ikinakapit ng mara- 
ming komentarista kapuwa sa Diyos at kay Kristo, 
makikita sa isang mas maingat na pagsusuri sa pag- 
kakagamit nito na kumakapit lamang ito sa Diyos na 
Jehova. Ipinakikita sa unang talata ng Apocalipsis 
na ang pagsisiwalat ay ibinigay ng Diyos sa pama- 
magitan ni Jesu-Kristo, kaya naman kung minsan 
ang nagsasalita (sa pamamagitan ng isang angheli- 
kong kinatawan) ay ang Diyos mismo, at kung min- 
san naman ay si Kristo Jesus. (Apo 22:8) Sa gayon 
ay sinasabi sa Apocalipsis 1:8 (RS): ““Ako ang Alpha 
at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos [“Diyos 
na Jehova,” NW], ang ngayon at ang nakaraan at 
ang darating, ang Makapangyarihan-sa-lahat.” Ba- 
gaman ang naunang talata ay tumutukoy kay Kris- 
to Jesus, maliwanag na sa talata 8, ang titulong ito 
ay kumakapit sa Diyos na “Makapangyarihan-sa- 
lahat.” May kinalaman dito, ang Barnes’ Notes on 
the New Testament (1974) ay nagkomento: “Hindi 
lubusang matitiyak kung ang espesipikong tinutu- 
koy ng manunulat ay ang Panginoong Jesus... 
Hindi rin naman talaga mali kung ipapalagay na 
ang tinutukoy rito ng manunulat ay ang Diyos.” 

Ang titulong ito ay muling lumilitaw sa Apocalip- 
sis 21:6, at ipinakikilala ng sumunod na talata kung 
sino ang nagsasalita rito sa pagsasabing: “Mamana- 
hin ng sinumang nananaig ang mga bagay na ito, 
at ako ay magiging kaniyang Diyos at siya ay magi- 
ging aking anak.” Yamang tinukoy ni Jesus yaong 
mga kasama niyang tagapagmana sa kaniyang Ka- 
harian bilang “mga kapatid,” hindi “mga anak,” tiyak 
na ang nagsasalita ay ang makalangit na Ama ni Je- 
sus, ang Diyos na Jehova.--Mat 25:40, ihambing 
ang Heb 2:10-12. 

Ang huling paglitaw ng titulong ito ay nasa Apo- 
calipsis 22:13, na nagsasabi: “Ako ang Alpha at ang 
Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang 
wakas.” Maliwanag na maraming persona ang tinu- 
tukoy na nagsasalita sa kabanatang ito ng Apocalip- 
sis, ipinakikita ng talata 8 at 9 na ang anghel ay 
nagsalita kay Juan, ang talata 16 ay maliwanag na 
kumakapit kay Jesus, ang unang bahagi ng talata 17 
ay sinalita ng “espiritu at ng kasintahang babae, at 
ang nagsasalita sa huling bahagi ng talata 20 ay 
maliwanag na si Juan mismo. Kung gayon, “ang 
Alpha at ang Omega” sa mga talata 12-15 ay maaa- 


ALPILER 


ring wastong tukuyin bilang yaon ding nagtataglay 
ng ganitong titulo sa dalawang iba pang paglitaw 
nito, ang Diyos na Jehova. Ang pananalitang “Nari- 
to! Ako ay dumarating nang madali,” sa talata 12, ay 
hindi nangangahulugang dapat na kumapit kay Je- 
sus ang unang binanggit na mga talata, yamang ti- 
nutukoy rin ng Diyos ang kaniyang sarili bilang 
“lumalabas” o “dumarating” upang maglapat ng ka- 
hatulan. (Ihambing ang Isa 26:21.) May binabanggit 
ang Malakias 3:1-6 na magkasamang pagdating ni 
Jehova at ng kaniyang “mensahero ng tipan” upang 
humatol. 

Ang titulong “ang Alpha at ang Omega” ay sing- 
kahulugan ng “ang una at ang huli” at ng “ang pa- 
simula at ang wakas” kapag ginagamit ang mga 
terminong ito upang tumukoy kay Jehova. Wa- 
lang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat ang umi- 
ral nang una sa kaniya, at walang ibang iiral 
na gayong Diyos kasunod niya. Matagumpay ni- 
yang wawakasan ang usapin tungkol sa pagka- 
Diyos, anupat siya'y walang-hanggang maipagba- 
bangong-puri bilang ang kaisa-isa at tanging Diyos 
na Makapangyarihan-sa-lahat.--Ihambing ang Isa 
44:6. 


ALPILER. Isang pampalamuting pang-ipit na 
gawa sa metal at may aspile o pinakadila upang ma- 
ikabit ito sa damit ng isang tao. Noong sinaunang 
mga panahon, kapuwa ang mga lalaki at mga babae 
ay nagsusuot ng alpiler, gaya sa mga Griego at mga 
Romano. Kung minsan, ang alpiler o fibula ng mga 
Romano ay binubuo ng isang nakakurbang piraso 
ng metal na may kawitan sa isang dulo at aspile na- 
man sa kabilang dulo, anupat parang perdible. Ang 
alpiler ay hindi lamang pampalamuti kundi kapaki- 
pakinabang din, yamang madalas na ginagamit ito 
sa mga layuning gaya ng pagkakabit ng dalawang 
bahagi ng bandana o balabal. Ang mga alpiler no- 
ong sinaunang panahon ay gawa sa bronse, bakal, 
ginto, o pilak. Pinatunayan ng mga tuklas sa arkeo- 
lohiya na ginagamit ang mga ito sa sinaunang Pa- 
lestina, anupat kabilang sa mga tuklas na iyon ang 
hugis-busog na mga alpiler na natagpuan sa Tell 
en-Nasbeh. 

Nang ipagkaloob sa mga Israelita ang pribilehi- 
yong mag-abuloy para sa pagtatayo ng tabernaku- 
lo, nagdala ang mga lalaki at mga babae ng sari- 
saring palamuti na kinabibilangan ng “mga alpiler” 
o “mga hibilya.” (Exo 35:21, 22) Maliwanag na ang 
mga alpiler na ito ay isang klase ng mga palamuting 
ikinakawit, yamang ang salitang Hebreo na ginamit 
para sa mga ito (chach) ay isinasalin din sa ibang ta- 
lata bilang “pangawit.” (2Ha 19:28) Gayunman, hin- 
di inilalarawan ng Kasulatan ang mga alpiler na ito. 
--Tingnan ang PALAMUTI. 


ALTAR 


ALTAR. Karaniwan na, isang mataas na kaya- 
rian o lugar kung saan naghahandog ng mga hain 
o nagsusunog ng insenso bilang pagsamba sa tunay 
na Diyos o sa ibang bathala. Ang salitang Hebreo na 
mizbe'ach (altar) ay nagmula sa pandiwang sali- 
tang-ugat na zavach’ (magpatay, maghain) at sa 
gayon ay karaniwan nang tumutukoy sa isang lugar 
kung saan pinapatay o inihahain ang handog. (Gen 
8:20, Deu 12:21, 16:2) Sa katulad na paraan, ang 
Griegong thyssiaste'ri'on (altar) ay nagmula sa pan- 
diwang salitang-ugat na thyo, na nangangahulu- 
gan ding “magpatay, maghain.” (Mat 22:4; Mar 
14:12) Ang salitang Griego na bo:mos' ay tumutu- 
koy sa altar ng isang huwad na diyos.---Gaw 17:23. 

Ang unang pagbanggit sa isang altar ay noong 
pagkatapos ng Baha nang 'si Noe ay magsimulang 
magtayo ng isang altar para kay Jehova” at mag- 
handog doon ng mga handog na sinusunog. (Gen 
8:20) Bago ang Baha, ang tanging paghahandog na 
binanggit ay yaong ginawa nina Cain at Abel, at ba- 
gaman malamang na gumamit sila ng mga altar, 
hindi ito sinasabi sa ulat.---Gen 4:3, 4. 

Nagtayo si Abraham ng isang altar sa Sikem (Gen 
12:7), gayundin sa isang lugar sa pagitan ng Bethel 
at Ai (Gen 12:8, 13:3), sa Hebron (Gen 13:18), at lu- 
militaw na maging sa Bundok Moria, kung saan siya 
naghain ng isang barakong tupa na ibinigay sa ka- 
niya ng Diyos bilang kahalili ni Isaac. (Gen 22:9-13) 
Tanging sa huling kasong ito espesipikong binanggit 
na naghandog si Abraham ng hain sa mga altar na 
iyon. Gayunman, ang saligang kahulugan ng sali- 
tang Hebreo ay nagpapahiwatig na malamang na 
may inihandog siya sa bawat kaso. Nang maglaon, 
si Isaac ay nagtayo ng isang altar sa Beer-sheba 
(Gen 26:23, 25), at si Jacob ay nagtayo ng mga al- 
tar sa Sikem at sa Bethel. (Gen 33:18, 20; 35:1, 3, 7) 
Ang mga altar na ito na ginawa ng mga patriyarka 
ay walang alinlangang katulad niyaong tinukoy ng 
Diyos nang maglaon sa tipang Kautusan, anupat 
maaaring mga bunton ng lupa o mga platapormang 
gawa sa di-tabas na mga bato.---Exo 20:24, 2b. 

Pagkatapos ng tagumpay ng Israel laban sa Ama- 
lek, nagtayo si Moises ng isang altar at pinanganlan 
niya itong Jehova-nisi (Si Jehova ang Aking Posteng 
Pananda). (Exo 17:15, 16) Noong ipakipagtipan ni 
Jehova ang tipang Kautusan sa Israel, isang altar 
ang itinayo ni Moises sa paanan ng Bundok Sinai at 
naghandog sila roon ng mga hain. Ang dugo ng 
mga hain ay iwinisik sa altar, sa aklat, at sa bayan, 
sa gayon ay binigyang-bisa ang tipan.---Exo 24:4-8, 
Heb 9:17-20. 

Mga Altar ng Tabernakulo. Nang itayo ang 
tabernakulo, dalawang altar ang ginawa ayon sa pa- 
risang ibinigay ng Diyos. Ang altar ng handog na 
sinusunog (tinatawag ding “ang tansong altar” [Exo 


96 


39:39]) ay gawa sa kahoy ng akasya at parang 
hungkag na kahon, anupat lumilitaw na wala itong 
takip sa ibabaw at sa ilalim. Ito ay may sukat 
na 2.2 m (7.3 piye) kuwadrado at taas na 1.3 m 
(4.4 piye), at may “mga sungay” na nakausli mula 
sa apat na panulukan nito sa pinakaibabaw. Ang bu- 
ong labas nito ay kinalupkupan ng tanso. Isang pa- 
rilya, o kayariang tila lambat, na yari sa tanso ang 
inilagay sa bandang ibaba ng gilid ng altar “sa pina- 
kaloob,” “sa bandang gitna.” Apat na argolya ang 
inilagay sa apat na sulok nito malapit sa parilya, at 
lumilitaw na sa mga argolya ring ito isinusuksok 
ang dalawang pingga na gawa sa kahoy ng akasya 
at kinalupkupan ng tanso bilang pambuhat ng altar. 
Maaaring nangangahulugan ito na binutasan ang 
dalawang tagiliran ng altar upang maipasok ang la- 
pad na parilya, anupat ang mga argolya ay nakaus- 
li sa magkabilang tagiliran. Iba-iba ang opinyon ng 
mga iskolar hinggil dito, at ipinapalagay ng marami 
na malamang na dalawang set ng mga argolya ang 
ginamit, anupat ang ikalawang set, na pinagsusuk- 
sukan ng mga pambuhat na pingga, ay nakakabit sa 
labas ng altar. May ginawa ring mga kagamitang 
tanso gaya ng mga lata at mga pala para sa mga 
abo, mga mangkok na sahuran ng dugo ng mga ha- 
yop, mga tinidor na pangkuha ng karne, at mga la- 
lagyan ng apoy.---Exo 27:1-8, 38:1-7, 30, Bil 4:14. 

Ang tansong altar na ito para sa mga handog na 
sinusunog ay inilagay sa harap ng pasukan ng ta- 
bernakulo. (Exo 40:6, 29) Bagaman mababa lamang 
ito at hindi nangangailangan ng tuntungan, maaa- 
ring tinaasan ang lupa sa palibot nito o may inila- 
gay na rampa sa isang panig nito upang maging 
maalwan ang pag-aasikaso sa mga haing inilalagay 
sa loob nito. (Ihambing ang Lev 9:22, na nagsasa- 
bing “bumaba” si Aaron mula sa paghahandog.) Ya- 
mang ang hayop ay inihahain “sa panig ng altar sa 
dakong hilaga” (Lev 1:11), ang “dakong para sa abo 
ng taba” na inaalis mula sa altar ay nasa gawing S 
(Lev 1:16), at ang hugasan na yari sa tanso ay nasa 
dakong K (Exo 30:18), makatuwiran lamang na sa 
dakong T ilalagay ang gayong tuntungan. 

Altar ng insenso. Ang altar ng insenso (tina- 
tawag ding “ang altar na ginto” [Exo 39:38]) ay 
gawa rin sa kahoy ng akasya, at ang pinakaibabaw 
at mga tagiliran nito ay kinalupkupan ng ginto. 
Isang sinepang ginto ang nakapalibot sa pinakaiba- 
baw nito. Ang altar ay may sukat na 44.5 sentime- 
tro (17.5 pulgada) kuwadrado at taas na 89 na sen- 
timetro (2.9 piye), at mayroon ding “mga sungay" 
na nakausli mula sa apat na panulukan nito sa pina- 
kaibabaw. Iginawa ito ng dalawang argolyang ginto 
upang doon isuksok ang mga pambuhat na pingga 
na yari sa akasya na kinalupkupan ng ginto, at ang 
mga argolyang ito ay nasa ibaba ng sinepang gin- 


97 


to sa magkabilang tagiliran ng altar. (Exo 30:1-5, 
37:25-28) Isang espesyal na insenso ang sinusunog 
sa altar na ito makalawang ulit bawat araw, sa uma- 
ga at sa gabi. (Exo 30:7-9, 34-38) Binanggit sa ibang 
mga talata ang paggamit ng insensaryo, o lalagyan 
ng apoy, para sa pagsusunog ng insenso, at maliwa- 
nag na ginamit din iyon may kaugnayan sa altar ng 
insenso. (Lev 16:12, 13, Heb 9:4; Apo 8:5; ihambing 
ang 2Cr 26:16, 19.) Ang altar ng insenso ay nasa 
loob ng tabernakulo sa harap mismo ng kurtina ng 
Kabanal-banalan, kung kaya tinutukoy ito bilang 
nasa “harap ng kaban ng patotoo. ”--Exo 30:1, 6: 40: 
5, 26, 27. 

Pagpapabanal at paggamit sa mga altar ng 
tabernakulo. Noong ganapin ang mga seremon- 
ya ng pagtatalaga, ang dalawang altar ay pinahiran 
at pinabanal. (Exo 40:9, 10) Nang panahong iyon, 
gaya rin noong sumunod na mga paghahain ng 
ilang partikular na handog ukol sa kasalanan, nilag- 
yan ng dugo ng hayop na inihain ang mga sungay 
ng altar ng handog na sinusunog, at ang natira ay 
ibinuhos naman sa paanan ng altar. (Exo 29:12, Lev 
8:15: 9:8, 9) Sa pagtatapos ng seremonya ng pagta- 
talaga, si Aaron at ang kaniyang mga anak at ang 
kanilang mga kasuutan ay winisikan ng langis na 
pamahid at ng dugo mula sa altar upang pabanalin 
sila. (Lev 8:30) Lahat-lahat, pitong araw ang kinai- 
langan upang pabanalin ang altar ng handog na si- 
nusunog. (Exo 29:37) Sa ibang mga handog na si- 
nusunog, mga haing pansalu-salo, at mga handog 
ukol sa pagkakasala, ang dugo ay iwiniwisik sa pali- 
bot ng altar, samantalang ang dugo naman ng mga 
ibong inihahain ay iwiniwisik o pinatutulong mabu- 
ti sa tagiliran ng altar. (Lev 1:5-17, 3:2-5, 5:7-9, 7:2) 
Ang mga handog na mga butil ay pinauusok sa iba- 
baw ng altar bilang “nakagiginhawang amoy” para 
kay Jehova. (Lev 2:2-12) Ang mga natira sa handog 
na mga butil ay kinakain ng mataas na saserdote at 
ng kaniyang mga anak malapit sa altar. (Lev 10:12) 
Taun-taon sa Araw ng Pagbabayad-Sala, ang altar 
ay nililinis at pinababanal ng mataas na saserdote 
sa pamamagitan ng paglalagay ng dugo ng inihaing 
mga hayop sa mga sungay ng altar at sa pamama- 
gitan ng pagwiwisik niyaon nang pitong ulit sa iba- 
baw ng altar.--Lev 16:18, 19. 

Sa lahat ng haing hayop na inihahandog, may 
mga bahagi ng hayop na pinauusok sa ibabaw ng al- 
tar, kung kaya pinananatiling may apoy ang altar at 
hindi iyon kailanman hinahayaang mamatay. (Lev 
6:9-13) Dito kinukuha ang apoy para sa pagsusunog 
ng insenso. (Bil 16:46) Tanging si Aaron at ang ka- 
niyang mga inapo na walang mga kapintasan ang 
pinahihintulutang maglingkod sa altar. (Lev 21:21- 
23) Ang ibang mga Levita ay mga katulong lamang. 


ALTAR 


Ang sinumang taong lalapit doon na hindi mula sa 
binhi ni Aaron ay papatayin. (Bil 16:40, 18:1-7) Pi- 
nuksa si Kora at ang kaniyang kapulungan dahil 
hindi nila kinilala ang gayong pag-aatas mula sa 
Diyos. Pagkatapos, ang mga tansong lalagyan ng 
apoy na kanilang dinala ay ginawang maninipis na 
laminang metal at ikinalupkop sa altar bilang isang 
tanda na hindi dapat lumapit dito ang sinumang 
hindi mula sa supling ni Aaron.--Bil 16:1-11, 16-18, 
36-40. 

Minsan sa isang taon, ang ginintuang altar ng in- 
senso ay ipinagbabayad-sala rin sa pamamagitan 
ng paglalagay ng haing dugo sa mga sungay nito. 
Ganito rin ang ginagawa sa altar kapag naghahan- 
dog ng mga handog ukol sa kasalanan para sa mga 
saserdote.---Exo 30:10: Lev 4:7. 

Ang altar ng insenso at ang altar ng mga handog 
na sinusunog ay tinatakpan kapag inililipat ng mga 
anak ni Kohat ang mga ito. Ang pantakip sa una ay 
asul na tela at balat ng poka at ang pantakip naman 
sa ikalawa ay telang lana na mamula-mulang pur- 
pura at balat ng poka.--Bil 4:11-14: tingnan ang 
TABERNAKULO. 

Mga Altar ng Templo. Bago ang pag-aalay ng 
templo ni Solomon, ang altar na tanso na ginawa sa 
ilang ang ginamit ng Israel sa paghahandog ng mga 
hain sa mataas na dako sa Gibeon. (1Ha 3:4: 1Cr 16: 
39, 40, 21:29, 30, 2Cr 1:3-6) Ang altar na tan- 
so na ginawa nang maglaon para sa templo ay 
16 na ulit na mas malaki kaysa sa altar na ginawa 
para sa tabernakulo, anupat may sukat na mga 
8.9 m (29.2 piye) kuwadrado at taas na mga 4.5 m 
(14.6 piye). (2Cr 4:1) Dahil sa taas nito, kinailangan 
ang isang tuntungan para rito. Ipinagbawal ng kau- 
tusan ng Diyos ang paggamit ng mga baytang pa- 
tungo sa altar upang huwag malantad doon ang ka- 
hubaran ng isa. (Exo 20:26) Naniniwala ang ilan na 
dahil sa mga karsonsilyong lino na isinusuot ni Aa- 
ron at ng kaniyang mga anak, hindi na kinailangang 
sundin ang utos na ito at sa gayo'y maaari nang gu- 
mamit ng mga baytang. (Exo 28:42, 43) Gayun- 
man, malamang na isang paakyat na rampa ang gi- 
namit upang marating ang pinakaitaas ng altar ng 
handog na sinusunog. Binanggit ni Josephus (The 
Jewish War, V, 225 [v, 6]) na may ginamit na ga- 
yong tuntungan para sa altar ng templo na itinayo 
ni Herodes nang maglaon. Kung ang puwesto ng al- 
tar ng templo ay itinulad sa puwesto ng altar ng ta- 
bernakulo, malamang na ang rampa ay nasa T na 
panig ng altar. Kaya naman ang “binubong dagat,” 
kung saan naghuhugas ang mga saserdote, ay nasa 
kumbinyenteng lokasyon yamang nasa gawing ti- 
mog din ito. (2Cr 4:2-5, 9, 10) Sa iba pang mga as- 
pekto, lumilitaw na ang altar na itinayo para sa tem- 
plo ay itinulad sa altar ng tabernakulo, at walang 
ibinigay na detalyadong paglalarawan nito. 


ALTAR 


Matatagpuan ang altar ng templo sa dakong pi- 
nagtayuan ni David ng kaniyang pansamantalang 
altar sa Bundok Moria. (2Sa 24:21, 25: 1Cr 21:26: 2Cr 
8:12, 15:8) Ayon sa sali't saling sabi, dito rin tinang- 
kang ihandog ni Abraham si Isaac. (Gen 22:2) Ang 
dugo ng mga haing hayop ay ibinubuhos sa paanan 
ng altar, at malamang na may isang padaluyan 
doon kung saan umaagos ang dugo papalabas ng lu- 
gar ng templo. Sinasabi na ang templo ni Hero- 
des ay may gayong padaluyan na nakakonekta sa 
TK sungay ng altar; at sa batong kinatatayuan ng 
lugar ng templo ay may natagpuang isang lagusan 
na patungo sa ilalim ng lupa at palabas sa Libis ng 
Kidron. 

Ang altar ng insenso para sa templo ay gawa sa 
tablang sedro, ngunit waring iyon lamang ang kai- 
bahan nito sa altar ng insenso ng tabernakulo. Ki- 
nalupkupan din ito ng ginto.--1Ha 6:20, 22, 7:48, 
1Cr 28:18; 2Cr 4:19. 

Nang pasinayaan ang templo, nanalangin si Solo- 
mon sa harapan ng altar ng handog na sinusunog, 
at sa pagtatapos niyaon ay bumaba ang apoy mula 
sa langit at tinupok ang mga haing nasa altar. (2Cr 
6:12, 13; 7:1-3) Bagaman ang altar na tansong ito 
ay may sukat na mahigit 79 na metro kuwadrado 
(850 piye kuwadrado), napakaliit nito para sa napa- 
karaming hain na inihandog noon, kung kaya isang 
bahagi ng looban ang pinabanal para sa mga haing 
iyon.---1Ha 8:62-64. 

Noong huling bahagi ng paghahari ni Solomon, at 
noong mga paghahari nina Rehoboam at Abiam, 
napabayaan ang altar ng mga handog na sinusunog 
anupat minabuti ni Haring Asa na ayusin ito. (2Cr 
15:8) Kinapitan ng ketong si Haring Uzias dahil ti- 
nangka niyang magsunog ng insenso sa ibabaw ng 
ginintuang altar ng insenso. (2Cr 26:16-19) Inilipat 
naman ni Haring Ahaz sa isang tabi ang tansong al- 
tar ng handog na sinusunog at inilagay niya sa da- 
ting kinalalagyan nito ang isang paganong altar. 
(2Ha 16:14) Gayunman, ipinalinis at pinabanal ng 
kaniyang anak na si Hezekias ang altar na tanso at 
ang mga kagamitan nito at iniutos niya na muling 
gamitin ang mga ito.--2Cr 29:18-24, 27: tingnan 
ang TEMPLO. 

Mga Altar Pagkaraan ng Pagkatapon. Saila- 
lim ng pangangasiwa ni Zerubabel at ng mataas na 
saserdoteng si Jesua, ang unang bagay na itinayo sa 
Jerusalem ng nagsibalik na mga tapon ay ang altar 
para sa mga handog na sinusunog. (Ezr 3:2-6) Sa 
kalaunan, gumawa rin sila ng isang bagong altar ng 
insenso. 

Tinangay ng Siryanong hari na si Antiochus 
Epiphanes ang ginintuang altar ng insenso, at pag- 
karaan ng dalawang taon (168 B.C.E.), nagtayo siya 
ng isang altar sa ibabaw ng malaking altar ni Jeho- 


98 


va at naghandog siya roon ng isang hain para kay 
Zeus. (1 Macabeo 1:20-64) Nang maglaon, nagtayo 
si Judas Maccabaeus ng isang bagong altar na yari 
sa di-tabas na mga bato at muli rin niyang itinayo 
ang altar ng insenso.---1 Macabeo 4:44-49. 

Ang altar ng mga handog na sinusunog na nasa 
templo ni Herodes ay gawa sa di-tabas na mga bato 
at, ayon kay Josephus (The Jewish War, V, 22b 
[v, 6]), ito ay 50 siko kuwadrado at 15 siko ang taas, 
bagaman ayon sa Judiong Mishnah (Middot 3:1) ay 
mas maliliit ang sukat nito. Kung gayon, ito ang al- 
tar na tinukoy ni Jesus noong kaniyang panahon. 
(Mat 5:23, 24: 23:18-20) Hindi inilarawan ang altar 
ng insenso ng templong iyon, ngunit ipinakikita sa 
Lucas 1:11 na isang anghel ang nakatayo sa gawing 
kanan niyaon nang magpakita ito sa ama ni Juan na 
si Zacarias. 

Ang Altar ng Templo sa Pangitain ni Eze- 
kiel. Sa templong nakita ni Ezekiel sa pangitain, 
ang altar para sa mga handog na sinusunog ay nasa 
harap din ng templo (Eze 40:47), ngunit iba ang di- 
senyo nito sa naunang mga altar. Ang altar ay binu- 
buo ng ilang seksiyong magkakapatong na papaliit 
habang tumataas. Ang mga sukat nito ay ayon 
sa mahabang siko (51.8 sentimetro, 20.4 pulgada). 
Ang paanan ng altar ay may kapal na isang siko at 
mayroon itong “labi” na isang dangkal ang taas 
(marahil ay 26 na sentimetro, 10 pulgada) na nag- 
sisilbing panggilid sa palibot ng ibabaw nito, anupat 
iyon ay tila isang alulod o padaluyan, marahil ay pa- 
nahod sa dugong ibinubuhos. (Eze 43:13, 14) Isa 
pang seksiyon ang nakapatong sa paanan ng altar, 
ngunit nakapasok ito nang isang siko mula sa gi- 
lid ng paanan, at may taas ito na dalawang siko 
(mga 104 na sentimetro, 41 pulgada). Ang ikatlong 
seksiyon ay nakapasok din nang isang siko mula sa 
gilid ng kinapapatungan nito at may taas na apat na 
siko (mga 207 sentimetro, 82 pulgada). Mayroon din 
itong nakapalibot na panggilid na may taas na kala- 
hating siko (mga 26 na sentimetro, 10 pulgada), ma- 
rahil ay nagsisilbing ikalawang padaluyan o isang 
pangharang. Ang huling seksiyon na nakapatong ay 
ang apuyan ng altar na apat na siko pa ang taas at 
nakapasok din ng isang siko mula sa gilid ng seksi- 
yong kinapapatungan nito, apat na “sungay” ang 
nakausli mula sa apuyang ito. Isang hagdan sa S pa- 
nig ang nagsilbing akyatan patungo sa apuyan ng 
altar. (Eze 43:14-17) Gaya sa altar na itinayo sa 
ilang, pitong araw ang gugugulin upang maipagba- 
yad-sala at maitalaga ang altar na ito. (Eze 43:19- 
26) Isasagawa sa unang araw ng Nisan ang taunang 
pagbabayad-sala para sa altar at sa iba pang bahagi 
ng santuwaryo. (Eze 45:18, 19) Ang ilog ng tubig na 
nakapagpapagaling na nakita ni Ezekiel ay umaagos 
mula sa templo patungo sa silangan at dumaraan sa 
dakong T ng altar.---Eze 47:1. 


99 


Hindi tuwirang binabanggit sa pangitain ang altar 
ng insenso. Gayunman, ang paglalarawan sa “altar 
na kahoy" sa Ezekiel 41:22, partikular na ang pagtu- 
koy rito bilang “ang mesa na nasa harap ni Jehova,” 
ay nagpapahiwatig na katumbas ito ng altar ng in- 
senso at hindi ng mesa ng tinapay na pantanghal. 
(Ihambing ang Exo 30:6, 8; 40:5; Apo 8:3.) Ang al- 
tar na ito ay may taas na tatlong siko (mga 155 sen- 
timetro, 61 pulgada) at maliwanag na may sukat na 
dalawang siko (mga 104 na sentimetro, 41 pulgada) 
kuwadrado. 

Iba Pang mga Altar. Yamang ang popula- 
syong nabuhay pagkaraan ng Baha ay hindi nagpa- 
tuloy sa pagsunod kay Noe sa dalisay na pagsamba, 
maraming altar ang ginawa noon ng mga tao para 
sa huwad na pagsamba, at ipinakikita ng mga pag- 
huhukay sa Canaan, sa Mesopotamia, at sa iba pang 
mga lugar na nagkaroon ng gayong mga altar mula 
pa noong sinaunang mga panahon. Sa bigong pag- 
sisikap ni Balaam na sumpain ang Israel, sunud- 
sunod niyang ipinatayo ang tigpipitong altar sa 
tatlong iba't ibang lugar.--Bil 22:40, 41, 23:4, 14, 
29, 30. 

Inutusan ang mga Israelita na gibain ang lahat ng 
paganong altar at wasakin ang mga sagradong ha- 
ligi at poste na karaniwang itinatayo sa tabi ng mga 
ito. (Exo 34:13, Deu 7:5, 6: 12:1-3) Hinding-hindi 
nila dapat kopyahin ang mga ito ni dapat man ni- 
lang paraanin sa apoy ang kanilang mga anak bi- 
lang handog gaya ng ginagawa ng mga Canaanita. 
(Deu 12:30, 31, 16:21) Sa halip na gumawa ng ma- 
raming altar, ang mga Israelita ay dapat magkaro- 
on lamang ng iisang altar para sa pagsamba sa ii- 
sang tunay na Diyos, at ilalagay ito sa dakong 
pipiliin ni Jehova. (Deu 12:2-6, 13, 14, 27: ihambing 
ito sa Babilonya, kung saan may 180 altar para la- 
mang sa diyosang si Ishtar.) Noong una ay tinagu- 
bilinan silang gumawa ng isang altar na yari sa di- 
tabas na mga bato pagkatawid nila sa Ilog Jordan 
(Deu 27:4-8), at itinayo naman ito ni Josue sa Bun- 
dok Ebal. (Jos 8:30-32) Pagkatapos hati-hatiin ang 
nalupig na lupain, ang mga tribo nina Ruben at Gad 
at ang kalahati ng tribo ni Manases ay nagtayo ng 
isang malaking altar sa tabi ng Jordan, na pansa- 
mantalang lumigalig sa iba pang mga tribo hang- 
gang noong matiyak nila na ang altar ay hindi isang 
tanda ng apostasya kundi isang pinakaalaala la- 
mang ng katapatan kay Jehova bilang ang tunay na 
Diyos.---Jos 22:10-34. 

May iba pang mga altar na itinayo, ngunit lumili- 
taw na itinayo ang mga iyon para sa partikular na 
mga okasyon at hindi para gamitin nang patuluyan. 
Karaniwan na, ang mga iyon ay itinatayo may ka- 
ugnayan sa mga pagpapakita ng mga anghel o da- 
hil sa tagubilin ng anghel. Ganito ang kaso ng altar 


ALTAR 


sa Bokim at ng mga altar nina Gideon at Manoa. 
(Huk 2:1-5, 6:24-32, 13:15-23) Noong pinag-iisipan 
ng mga taong-bayan kung paano mapipigilan ang 
pagkalipol ng tribo ni Benjamin, nagtayo sila ng al- 
tar sa Bethel. Hindi binabanggit ng ulat kung ito ay 
may pagsang-ayon ng Diyos o isang kaso lamang 
ng 'paggawa nila ng kung ano ang tama sa kanilang 
sariling paningin.” (Huk 21:4, 25) Bilang kinatawan 
ng Diyos, si Samuel ay naghandog ng hain sa Miz- 
pa at nagtayo rin ng isang altar sa Rama. (1Sa 7:5, 
9, 10, 17) Maaaring ito'y dahil wala nang katibayan 
ng presensiya ni Jehova sa tabernakulo sa Shilo ma- 
tapos alisin doon ang Kaban.--- 1Sa 4:4, 11; 6:19-21, 
7:1, 2; ihambing ang Aw 78:59-64. 

Paggamit ng pansamantalang mga altar. May 
ilang pagkakataon na nagtayo ang mga tao ng pan- 
samantalang mga altar. Halimbawa, si Saul ay nag- 
handog ng hain sa Gilgal at nagtayo ng isang altar 
sa Aijalon. (1Sa 13:7-12, 14:33-35) Sa Gilgal, hina- 
tulan siya dahil hindi niya hinintay na si Samuel 
ang maghain, ngunit hindi binanggit sa mga ulat 
kung angkop ang mga lokasyong iyon para sa pag- 
hahain. 

Tinagubilinan ni David si Jonatan na sabihin kay 
Saul na wala si David sa mesa ng hari noong araw 
ng bagong buwan [new moon] dahil dumalo ito sa 
isang taunang pampamilyang paghahain sa Betle- 
hem. Gayunman, yamang isa lamang itong panli- 
linlang, hindi masasabi nang tiyakan kung talagang 
nagkaroon ng gayong pagdiriwang. (1Sa 20:6, 28, 
29) Noong naghahari na si David, nagtayo siya ng 
isang altar sa giikan ni Arauna (Ornan) sa utos 
ni Jehova. (2Sa 24:18-25: 1Cr 21:18-26: 22:1) Ma- 
liwanag na ang pananalita sa 1 Hari 9:25 may 
kinalaman sa “paghahandog ni Solomon ng mga 
hain sa altar” ay nangangahulugang isinagawa iyon 
sa pamamagitan ng awtorisadong mga saserdote. 
--Ihambing ang 2Cr 8:12-15. 

Nang maitayo na ang templo sa Jerusalem, lumi- 
litaw na ang altar ay naroon na sa “dakong pinili ni 
Jehova na inyong Diyos kung saan kayo dapat pu- 
maroon.” (Deu 12:5) Maliban sa altar na ginamit ni 
Elias sa Bundok Carmel para sa pagsubok sa pama- 
magitan ng apoy laban sa mga saserdote ni Baal 
(1Ha 18:26-35), ang lahat ng iba pang altar na itina- 
yo noon ay resulta ng apostasya. Si Solomon mismo 
ang unang nagkasala ng gayong pag-aapostata da- 
hil sa impluwensiya ng kaniyang mga asawang ban- 
yaga. (1Ha 11:3-8) Sinikap ni Jeroboam, hari ng ba- 
gong-tatag na hilagang kaharian, na hadlangan ang 
kaniyang mga sakop sa pagpunta sa templo sa Jeru- 
salem sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga altar 
sa Bethel at Dan. (1Ha 12:28-33) Nang magkaga- 
yon, isang propeta ang humula na sa paghahari 
ni Haring Josias ng Juda, ang mga saserdoteng 


ALTAR 


nanunungkulan sa altar sa Bethel ay papatayin at 
mga buto ng mga taong patay ang susunugin sa al- 
tar. Nabaak ang altar bilang tanda na matutupad 
ang hula, at nang maglaon ay lubusang natupad 
iyon.---1Ha 13:1-5, 2Ha 23: 15-20, ihambing ang Am 
3:14. 

Noong panahon ng pamamahala ni Haring Ahab 
sa Israel, dumami ang mga paganong altar. (1Ha 
16:31-33) Noong panahon naman ni Haring Ahaz ng 
Juda, nagkaroon ng mga altar “sa bawat panulukan 
sa Jerusalem” at ng maraming “matataas na dako.” 
(2Cr 28:24, 25) Hinigitan pa ito ni Manases nang 
magtayo siya ng mga altar sa loob ng bahay ni Je- 
hova at ng mga altar para sambahin ang “hukbo ng 
langit" sa looban mismo ng templo.---2Ha 21:3-5. 

Bagaman sa pana-panahon ay ginigiba ng tapat 
na mga hari ang idolatrosong mga altar na ito (2Ha 
11:18, 23:12, 20, 2Cr 14:3; 30:14: 31:1, 34:4-7), bago 
bumagsak ang Jerusalem ay nasabi pa rin ni Jere- 
mias: “Ang iyong mga diyos ay naging kasindami 
ng iyong mga lunsod, O Juda, at naglagay kayo ng 
mga altar na kasindami ng mga lansangan sa Jeru- 
salem para sa kahiya-hiyang bagay, mga altar na 
paghahandugan ng haing usok para kay Baal.”---Jer 
11:33. 

Noong panahon ng pagkatapon at noong ka- 
panahunang apostoliko. Ayon sa Elephantine 
Papyri, noong panahon ng pagkatapon, ang mga Ju- 
diong lumikas patungo sa Elephantine sa Mataas na 
Ehipto ay nagtayo ng isang templo at isang altar, at 
pagkaraan ng ilang siglo, gayundin ang ginawa ng 
mga Judiong nakatira malapit sa Leontopolis. (Jew- 
ish Antiquities, XIII, 62-68 [iii, 1]: The Jewish War, 
VII, 420-432 [x, 2, 3]) Ang huling nabanggit na 
templo at altar ay itinayo ng saserdoteng si Onias sa 
pagtatangkang tuparin ang Isaias 19:19, 20. 

Noong pasimula ng Karaniwang Panahon, nang 
magsalita ang apostol na si Pablo sa mga taga- 
Atenas, itinawag-pansin niya ang isang altar na 
doon ay nakasulat ang mga salitang “Sa Isang Di- 
kilalang Diyos.” (Gaw 17:23) May sapat na imporma- 
syon sa kasaysayan na sumusuporta rito. Si Apolo- 
nio ng Tyana, na dumalaw sa Atenas mga ilang 
panahon pagkaraang dumalaw si Pablo, ay iniulat na 
nagsabi: “Isang napakalaking katunayan ng karu- 
nungan at katinuan ng pag-iisip na magsalita ng 
mabuti tungkol sa lahat ng mga diyos, lalo na sa 
Atenas, kung saan itinatayo ang mga altar bilang 
parangal maging sa mga di-kilalang diyos.” (Philo- 
stratus, The Life of Apollonius of Tyana, VI, n) Iniu- 
lat ng heograpong si Pausanias noong ikalawang sig- 
lo C.E. na sa daan mula sa daungan ng Phaleron Bay 
hanggang sa lunsod ng Atenas ay nakakita siya ng 
“mga altar ng mga diyos na tinatawag na Di-kilala, 
at ng mga bayani.” May binanggit din siyang “isang 


100 


altar ng mga Di-kilalang Diyos” sa Olympia. (Desc- 
ription of Greece, Attica, 1, 4: Elis I, XIv, 8) Noong 
1909, isang altar na katulad nito ang natuklasan sa 
Pergamo sa bakuran ng templo ni Demeter. 

Ang Isinasagisag ng mga Altar. Sa Hebreo 
kabanata 8 at 9, malinaw na ipinakikita ng apostol 
na si Pablo na ang lahat ng bagay na may kaugna- 
yan sa paglilingkod sa tabernakulo at sa templo ay 
makasagisag. (Heb 8:5: 9:23) Nililiwanag ng impor- 
masyon sa Kristiyanong Griegong Kasulatan kung 
ano ang isinasagisag ng dalawang altar. Ang altar 
ng mga handog na sinusunog ay kumakatawan sa 
“kalooban” ng Diyos, samakatuwid nga, sa pagnana- 
is niya na tanggapin ang sakdal na hain ng kaniyang 
bugtong na Anak bilang tao. (Heb 10:5-10) Idiniriin 
ng lokasyon nito sa harap ng pasukan ng santuwar- 
yo na kailangang manampalataya ang isa sa haing 
pantubos na iyon upang tanggapin siya ng Diyos. 
(Ju 3:16-18) Ang mahigpit na tagubilin na iisang al- 
tar na pinaghahainan ang gagamitin ay kasuwato 
naman ng sinabi ni Kristo: “Ako ang daan at ang ka- 
totohanan at ang buhay. Walang sinumang maka- 
paroroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” Kaa- 
yon din ito ng maraming teksto na nagsasabing ang 
pagkakaisa ay dapat makita sa pananampalatayang 
Kristiyano.--Ju 14:6, Mat 7:13, 14: 1Co 1:10-13, Efe 
4:3-6, pansinin din ang inihula ni Isaias sa Isa 56:7: 
60:7, na ang mga tao ng lahat ng mga bansa ay pa- 
roroon sa altar ng Diyos. 

Bagaman may ilang indibiduwal na tumakas pa- 
tungo sa altar, anupat tumangan sa mga sungay 
nito sa pag-asang magsisilbi itong proteksiyon sa 
kanila, itinakda ng kautusan ng Diyos na kung si- 
nadya ng isa na paslangin ang kaniyang kapuwa, 
kukunin siya “kahit na mula sa aking altar upang 
mamatay.” (Exo 21:14, ihambing ang 1Ha 1:50-53, 
2:28-34.) Umawit ang salmista: “Huhugasan ko ang 
aking mga kamay sa kawalang-sala, at lalakad ako 
sa palibot ng iyong altar, O Jehova. ”---Aw 26:6. 

Bagaman ang Hebreo 13:10 ay ginagamit ng mga 
nag-aangking Kristiyano bilang saligan sa paggawa 
ng literal na mga altar, ipinakikita ng konteksto na 
ang “altar” na binanggit ni Pablo ay hindi lite- 
ral kundi makasagisag. (Heb 13:10-16) May kinala- 
man sa unang mga Kristiyano, ang Cyclopsedia nina 
MClintock at Strong (1882, Tomo I, p. 183) ay nag- 
sabi: “Nang dustain ang sinaunang mga apolohista 
dahil sila'y walang mga templo, walang mga altar, 
walang mga dambana, ganito lamang ang isinagot 
nila, Mga dambana at mga altar ay wala kami.” Bi- 
lang komento sa Hebreo 13:10, ang Word Studies in 
the New Testament ni M. R. Vincent (1957, Tomo IV, 
p. 567) ay nagsabi: “Isang pagkakamali na hanapin 
sa kaayusang Kristiyano ang ilang espesipikong ba- 
gay na katumbas ng altar--ang krus man, o ang 


101 


mesang eukaristiko, o si Kristo mismo. Sa halip, ang 
mga konsepto ng paglapit sa Diyos,---hain, pagbaba- 
yad-sala, pagpapaumanhin at pagtanggap, kaligta- 
san,--ay sama-samang isinasagisag ng altar at ki- 
nakatawanan nito sa pangkalahatan, kung paanong 
sa Judiong altar nagsanib-sanib ang lahat ng ide- 
yang ito.” Mariing hinatulan ng mga propetang He- 
breo ang pagpaparami ng mga altar. (Isa 17:7, 8) Si- 
nabi ni Oseas na ang Efraim ay “nagparami ng mga 
altar upang magkasala” (Os 8:11: 10:1, 2, 8; 12:11), 
binanggit ni Jeremias na ang kasalanan ng Juda ay 
nakalilok “sa mga sungay ng kanilang mga altar” 
(Jer 17:1, 2): at inihula ni Ezekiel na ang mga huwad 
na mananamba ay papatayin “sa buong palibot ng 
kanilang mga altar” (Eze 6:4-6, 13). 

Ang mga kapahayagan ng paghatol ng Diyos sa 
mga hula ay iniuugnay rin sa tunay na altar. (Isa 
6:5-12: Eze 9:2, Am 9:1) Mula “sa ilalim ng altar,” 
ang mga kaluluwa niyaong mga pinatay dahil sa 
pagpapatotoo para sa Diyos ay makasagisag na su- 
misigaw: “Hanggang kailan, Soberanong Panginoon 
na banal at totoo, na magpipigil ka sa paghatol at sa 
paghihiganti para sa aming dugo sa mga tumatahan 
sa ibabaw ng lupa?”--Apo 6:9, 10, ihambing ang 
8:5: 11:1; 16:7. 

Sa Apocalipsis 8:3, 4, ang ginintuang altar ng in- 
senso ay tuwirang iniuugnay sa mga panalangin ng 
matuwid. Kaugalian noon ng mga Judio na manala- 
ngin kapag “oras ng paghahandog ng insenso.” (Luc 
1:9, 10, ihambing ang Aw 141:2.) Ang nag-iisang al- 
tar para sa paghahandog ng insenso ay katumbas 
din ng iisang paraan ng paglapit sa Diyos na isina- 
saad sa Kristiyanong Griegong Kasulatan.---Ju 10:9, 
14:6: 16:23, Efe 2:18-22: tingnan ang HANDOG, MGA. 


ALUS. Isang lugar sa Peninsula ng Sinai, sa pa- 
gitan ng Dopka at Repidim, kung saan nagkampo 
ang mga Israelita. Hindi alam kung saan ang lugar 
na ito.--Bil 33:13, 14. 


ALVA. Isang shik ng Edom at inapo ni Esau. 
(Gen 36:40, 43: 1Cr 1:51) Posibleng tinawag ding 
Alva ang isang lugar at ang isang tribo.---Tingnan 
ang TIMNA Blg. 3. 


ALVAN. Ang unang binanggit na anak na lala- 
ki ni Shik Sobal, isang Seirita.--Gen 36:20, 23, 29; 
1Cr 1:40. 


ALYANSA. Pagbubuklod ng magkakaibang par- 
tido, pamilya, indibiduwal, o estado, maaaring sa 
pamamagitan ng pakikipag-asawa, kasunduan, o le- 
gal na kontrata. Kadalasan, ipinahihiwatig sa isang 
alyansa na may pakinabang na natatamo ang lahat 
ng nasasangkot o na nagtutulungan sila ukol sa ii- 
sang layunin. Ang salitang Hebreo na chavar’ ay li- 
teral na nangangahulugang “mapagdugtong” ngu- 


ALYANSA 


nit ginagamit din ito sa makasagisag na paraan 
upang mangahulugang “maging kaalyado, makiso- 
syo.” (Exo 28:7, Aw 94:20, 2Cr 20:35) Ang kaugnay 
nitong salita na cha'ver” ay tumutukoy sa isang ka- 
alyado o kasamahan.--Huk 20:11, Aw 119:63. 

Noong sinaunang panahon, nakipag-alyansa si 
Abraham sa mga Amoritang sina Mamre, Escol, 
at Aner. Hindi sinasabi kung anong uri iyon ng al- 
yansa, ngunit tinulungan nila siyang iligtas ang 
kaniyang pamangkin na si Lot mula sa sumasa- 
lakay na mga hari. (Gen 14:13-24) Naninirahan 
noon si Abraham bilang dayuhan sa isang lupaing 
kontrolado ng maliliit na kaharian, at sa kasong 
ito, maaaring hinilingan siyang gumawa ng por- 
mal na deklarasyon sa pamamagitan ng isang tipan 
upang mapayapa siyang makapanirahan sa gitna 
nila. Gayunman, iniwasan ni Abraham na magka- 
roon ng di-kinakailangang obligasyon sa gayong 
mga pulitikal na tagapamahala, gaya ng ipinakikita 
ng sinabi niya sa hari ng Sodoma sa Genesis 14:21- 
24. Nang maglaon, sa Gerar, ipinaalaala ng Filis- 
teong hari na si Abimelec kay Abraham na isa 
siyang banyaga at na naninirahan siya sa lupain ng 
Filistia dahil sa pahintulot ni Abimelec, at hinilingan 
siya nito na sumumpa bilang garantiya na gagawi 
siya nang tapat. Sumang-ayon si Abraham at nang 
maglaon, pagkatapos ng pagtatalo dahil sa isang ba- 
lon, nakipagtipan siya kay Abimelec.---Gen 20:1, 15; 
21:22-34. 

Nanirahan din sa Gerar ang anak ni Abraham na 
si Isaac, bagaman nang maglaon ay pinaalis siya ni 
Abimelec sa lugar na iyon, at sumunod naman siya 
nang maluwag sa loob. Muling nagkaroon ng mga 
pagtatalo dahil sa mga balon, ngunit pagkatapos ay 
pumaroon kay Isaac si Abimelec at ang kasamahan 
niyang mga pinuno upang humiling ng isang sum- 
paang pananagutan at ng pakikipagtipan, anupat ti- 
yak na ito'y upang muling pagtibayin ang tipan kay 
Abraham. Sumumpa ang dalawang partido bilang 
garantiya na makikitungo sila nang mapayapa sa 
isa't isa. (Gen 26:16, 19-22, 26-31, ihambing ang 
Gen 31:48-53.) Inilahad ng apostol na si Pablo na 
hayagang sinabi ng sinaunang mga patriyarkang ito 
na sila'y mga taga-ibang bayan at mga pansaman- 
talang naninirahan na nagtotolda sa lupain, anupat 
naghihintay ng isang lunsod na may tunay na mga 
pundasyon, na ang tagapagtayo at maygawa ay ang 
Diyos.--Heb 11:8-10, 13-16. 

Iba naman ang situwasyon nang ang bansang Is- 
rael ay pumasok sa Canaan, ang Lupang Panga- 
ko. Ibinigay ng Soberanong Diyos sa Israel ang 
buong karapatan sa lupain bilang pagtupad sa 
kaniyang pangako sa kanilang mga ninuno. Sama- 
katuwid, hindi sila pumasok doon bilang mga nani- 
nirahang dayuhan, at pinagbawalan sila ni Jehova 


ALYANSA 


na makipag-alyansa sa mga bansang pagano sa lu- 
pain. (Exo 23:31-33, 34:11-16) Dapat silang magpa- 
sakop tanging sa mga kautusan at mga batas ng 
Diyos, hindi sa mga batas ng mga bansa na naka- 
takda nang palayasin. (Lev 18:3, 4; 20:22-24) Parti- 
kular silang binabalaan na huwag makipag-alyansa 
sa gayong mga bansa ukol sa pag-aasawa. Ang ga- 
yong pakikipag-alyansa ay hahantong sa matalik na 
kaugnayan sa paganong mga asawa at gayundin 
sa paganong mga kamag-anak at magsasangkot sa 
kanila sa relihiyosong mga gawain at kaugalian ng 
mga iyon, na magbubunga ng apostasya at magi- 
ging silo sa kanila.--Deu 7:2-4, Exo 34:16, Jos 23: 
12, 13. 

Mga Alyansa Ukol sa Pag-aasawa. Ang pan- 
diwang Hebreo na chathan’, nangangahulugang 
“makipag-alyansa ukol sa pag-aasawa,” ay kaugnay 
ng cho-then’ (biyenang lalaki), chathan” (kasinta- 
hang lalaki, manugang na lalaki), cho-the'neth (bi- 
yenang babae), at chathun-nah' (kasal).-- 1Sa 18:22, 
Exo 3:1: 4:25, Gen 19:14; Deu 27:23, Sol 3:11. 

Mahigpit na ipinagbilin ni Abraham na si Isaac ay 
hindi dapat ikuha ng asawa mula sa mga Canaani- 
ta. (Gen 24:3, 4) Gayundin ang tagubilin ni Isaac 
kay Jacob. (Gen 28:1) Matapos halayin ni Sikem na 
Hivita si Dina, ang pamilya ni Jacob ay hinimok ni 
Hamor, na ama ni Sikem, na makipag-alyansa sa 
kanilang tribo ukol sa pag-aasawa. Bagaman hindi 
tinupad ng mga anak ni Jacob ang kanilang pakun- 
waring pagsang-ayon, kinuha naman nilang bihag 
ang Hivitang mga babae at mga bata matapos ni- 
lang ipaghiganti ang dangal ni Dina. (Gen 34:1-11, 
29) Nang maglaon, nag-asawa si Juda ng isang ba- 
baing Canaanita (Gen 38:2), at isang Ehipsiyo na- 
man ang naging asawa ni Jose. (Gen 41:50) Na- 
pangasawa ni Moises si Zipora, isang Midianita, 
na tinatawag na isang “Cusita” sa Bilang 12:1. (Exo 
2:16, 21) Gayunman, isinagawa ang mga pag-aasa- 
wang iyon bago ibigay ang Kautusan at sa gayo'y 
hindi maituturing na paglabag sa mga kahilingan 
nito. 

Sa pakikipagbaka laban sa Midian, tanging mga 
birheng babae ang pinanatiling buhay ng mga Isra- 
elita. (Bil 31:3, 18, 35) Pinahintulutan ng Kautusan 
ang pagkuha ng asawa mula sa gayong naulilang 
mga babae na nabihag sa digmaan. (Deu 21:10-14) 
Sa loob ng Lupang Pangako, malimit na ipinagwa- 
lang-bahala ng mga Israelita ang babala ng Diyos 
hinggil sa pakikipag-alyansa sa mga pagano ukol sa 
pag-aasawa, na nagbunga ng mga suliranin at ng 
apostasya.---Huk 3:5, 6. 

Kung minsan, ang mga alyansa ukol sa pag-aasa- 
wa ay isinasagawa upang matamo ang partikular 
na mga tunguhin, gaya noong anyayahan ni Ha- 
ring Saul si David na makipag-alyansa sa kaniya sa 


102 


pamamagitan ng pagkuha sa kaniyang anak na si 
Mical bilang asawa. (1Sa 18:21-27) Ang isa sa anim 
na asawa ni David na nagsilang sa kaniya ng mga 
anak sa Hebron ay anak na babae ng hari ng Gesur 
(2Sa 3:3), at ipinapalagay ng ilan na isa itong paki- 
kipag-alyansa ukol sa pag-aasawa na ginawa ni Da- 
vid sa layuning pahinain ang posisyon ng karibal 
na si Is-boset, yamang ang Gesur ay isang ma- 
liit na kaharian na nasa kabilang panig ng Ma- 
hanaim, na kabisera ni Is-boset. Noong maagang 
bahagi ng paghahari ni Solomon, nakipag-alyansa 
siya kay Paraon ukol sa pag-aasawa nang kunin niya 
ang anak nito bilang asawa. (1Ha 3:1: 9:16) Nang 
maglaon, ang pakikipag-asawang iyon, gayundin sa 
mga babaing Moabita, Ammonita, Edomita, Sidonio, 
at Hiteo, ay umakay kay Solomon sa talamak na 
idolatriya. (1Ha 11:1-6) Ang pakikipag-alyansa ni 
Haring Ahab sa hari ng Sidon sa pamamagitan ng 
pag-aasawa sa anak nito na si Jezebel ay nagdulot 
ng gayunding kapaha-pahamak na mga resulta sa 
hilagang kaharian ng Israel. (1Ha 16:31-33) Nang 
dakong huli, si Haring Jehosapat ay may-kamang- 
mangang nakipag-alyansa sa idolatrosong samba- 
hayan ni Ahab ukol sa pag-aasawa, na nagbunga ng 
nagtatagal na masasamang resulta para sa kaharian 
ng Juda.--2Cr 18:1, 21:4-6, 22:2-4. 

Pagkatapos ng pagkatapon, nagulat si Ezra nang 
matuklasan niya na maging ang mga saserdote at 
mga Levita ay nakipag-alyansa sa mga Canaanita at 
iba pa ukol sa pag-aasawa, isang situwasyon na agad 
namang itinuwid. (Ezr 9:1-3, 12-14, 10:1-5, 10-14, 
44) Ngunit noong panahon ni Nehemias, muling gi- 
namit ni Tobia na Ammonita ang mga alyansa ukol 
sa pag-aasawa upang magkaroon siya ng matibay 
na kaugnayan sa makasaserdoteng pamilya sa Jeru- 
salem at bumuo ng isang matibay na paksiyon ng 
mga kaalyado mula sa mga taong mahal ng Juda. 
Umabot iyon sa punto na iginawa ng saserdoteng si 
Eliasib ang Ammonitang ito ng isang bulwagang 
kainan sa looban ng templo kahit labag iyon sa Ka- 
utusan. (Deu 23:3) Gayunman, sa galit ni Nehe- 
mias, inihagis niya sa labas ang lahat ng muwe- 
bles ni Tobia.--Ne 6:18, 13:4-9, 25-27: tingnan ang 
PAG-AASAWA. 

Mga Tipan. May iba pang uri ng mga alyansa 
bukod sa mga alyansa ukol sa pag-aasawa, at ang 
mga ito ay karaniwan nang sa anyong tipan. Sabi- 
hin pa, ang pakikipagtipan ng Israel sa mga Gibeo- 
nita ay dahil lamang sa isang panlilinlang. (Jos 
9:3-15) Gayunpaman, yamang napagtibay na ang 
tipang iyon, iginalang ito ng Israel anupat handa si- 
lang makipaglaban upang ipagsanggalang ang mga 
Gibeonita. (Jos 9:19-21: 10:6, 7) Isang alyansa sa pa- 
mamagitan ng tipan ang umiral sa pagitan nina Jo- 
natan at David (1Sa 18:3, 20:11-17), isang ugnayan 
na itinuring ni Saul na isang sabuwatan. (1Sa 22:8) 


103 


Si Haring Hiram ng Tiro ay nakipagkaibigan kay 
David nang halinhan ni David si Saul bilang hari, at 
si Hiram ay naging isa na “umiibig kay David.” (2Sa 
5:11, 1Ha 5:1) Nagpatuloy ang gayong pagkakaibi- 
gan, at nang lumuklok si Solomon sa trono, isang 
kontrata ang pinagtibay kay Haring Hiram upang 
ilaan nito ang karamihan sa materyales na kaila- 
ngan sa pagtatayo ng templo. (1Ha 5:2-18) Sa ilalim 
ng kontratang iyon, libu-libong trabahador na Isra- 
elita ang pinahintulutang pumasok sa Lebanon at sa 
mga kagubatan nito. Tinawag pa nga ni Hiram si 
Solomon na “kapatid ko.” (1Ha 9:13) Naglaan ang 
Tiro ng mga marino para sa pangkat ng mga barko 
ni Solomon na naglalayag mula sa Ezion-geber. 
(1Ha 9:26, 27) Nang maglaon, nang kalabanin ng 
kaharian ng Tiro ang Israel at ibigay nito sa Edom 
ang mga Israelitang tapon, pinaratangan ito ng pag- 
labag sa “tipan ng pagkakapatiran. ”--Am 1:9. 

Di-matalinong Pakikipag-alyansa sa Ibang 
mga Bansa. Bagaman nagbigay ang mga prope- 
ta ng Diyos ng matitinding babala laban sa pakiki- 
pag-alyansa sa ibang mga bansa, ang gayong mga 
babala ay malimit na ipinagwalang-bahala ng mga 
hari ng Juda at ng Israel kapag may panganib o da- 
hil sa kanilang ambisyon. (Isa 30:2-7: Jer 2:16-19, 
36, 37: Os 5:13: 8:8-10, 12:1) Hindi ito kailanman 
nagbunga ng mabuti, gaya ng ipinakikita ng sumu- 
sunod na mga halimbawa. 

Ginamit ni Haring Asa ng Juda ang kayamanan 
ng templo at ng bahay ng hari upang suhulan si Ha- 
ring Ben-hadad I ng Sirya para sirain nito ang 
kaniyang tipan kay Haring Baasa ng Israel. (1Ha 
15:18-20) Bilang resulta ng 'pagsandig sa Sirya’ sa 
halip na kay Jehova, sinaway si Asa ng propetang 
si Hanani sa pagsasabing: “Ikaw ay kumilos nang 
may kamangmangan may kaugnayan dito, sapag- 
kat mula ngayon ay magkakaroon ng mga digmaan 
laban sa iyo.” (2Cr 16:7-9) Nang maglaon, si Ha- 
ring Ahab ng Israel ay nakipagtipan sa natalong si 
Ben-hadad II at tumanggap ng gayunding hatol 
mula sa isang propeta ng Diyos. (1Ha 20:34, 42) Si 
Jehosapat ay nakipag-alyado kay Ahab sa isang di- 
matagumpay na pagsalakay laban sa Sirya kung 
kaya tinanong siya ng propetang si Jehu: “Sa balak- 
yot ba dapat ibigay ang tulong, at yaon bang mga 
napopoot kay Jehova ang dapat mong ibigin? At da- 
hil dito ay may galit laban sa iyo mula kay Jehova 
mismo.” (2Cr 18:2, 3: 19:2) Nang maglaon, nakipag- 
sosyo si Jehosapat sa balakyot na si Haring Ahazias 
ng Israel sa paggawa ng mga barkong pangkomer- 
siyo, ngunit nawasak ang mga barkong iyon bilang 
katuparan ng hula. (2Cr 20:35-37) Sa pagsunod sa 
payo ng Diyos, may-katalinuhang ipinasiya ni Ama- 
zias ng Juda na huwag gumamit ng mga hukbong 
mersenaryo mula sa Israel bagaman dahil dito ay 


ALYANSA 


nalugi siya ng 100 talentong pilak (660,600) na na- 
ibayad na niya sa mga ito.---2Cr 25:6-10. 

Noong ikawalong siglo B.C.E. nang magsimulang 
bumangon ang Asirya bilang isang nangingibabaw 
na kapangyarihang pandaigdig, ang banta ng pana- 
nakop nito ay nagtulak sa maliliit na kaharian upang 
bumuo ng maraming alyansa at sabuwatan. (Iham- 
bing ang Isa 8:9-13.) Naghasik din ng malaking ta- 
kot ang pagdami ng bagong mga sandatang pandig- 
ma sa gitna ng mga bansa. (Ihambing ang 2Cr 26: 
14, 15.) Sinuhulan ni Menahem ng Israel ang suma- 
salakay na si Pul (Tiglat-pileser III) ng Asirya. (2Ha 
15:17-20) Sina Rezin ng Sirya at Peka ng Israel ay 
nagsabuwatan laban kay Ahaz ng Juda, kung kaya 
ginamit nito ang kayamanan ng bahay ng hari at ng 
templo upang bilhin ang proteksiyon ng Asiryanong 
si Tiglat-pileser II], na naging dahilan ng pagbagsak 
ng Damasco ng Sirya. (2Ha 16:5-9, 2Cr 28:16) Si Ho- 
sea ng Israel ay nakipag-alyansa kay Haring So ng 
Ehipto sa pag-aakalang maaalis nito ang pamatok 
na ipinataw ni Salmaneser V ng Asirya, na human- 
tong sa pagbagsak ng Israel noong 740 B.C.E. (2Ha 
17:3-6) Ngunit ang tapat na si Hezekias ng Juda, ba- 
gaman may-kabulaanang inakusahan ng pagtitiwa- 
la sa Ehipto, ay kay Jehova lamang nanalig at inilig- 
tas mula sa pagsalakay ng Asiryanong si Senakerib. 
--2Ha 18:19-22, 32-35, 19:14-19, 28, 32-36, iham- 
bing ang Isa 31:1-3. 

Noong mga huling taon nito, ang kaharian ng 
Juda ay nagpalipat-lipat sa pagitan ng Ehipto at Ba- 
bilonya, sa gayo'y “nagpatutot” sa dalawang ka- 
pangyarihang iyon. (Eze 16:26-29, 23:14) Sumaila- 
lim ito sa kapangyarihan ng Ehipto noong panahon 
ng paghahari ni Jehoiakim (2Ha 23:34) ngunit di- 
nagtagal ay nasakop ito ng Babilonya. (2Ha 24:1, 
7, 12-17) Tinangka ng huling hari, si Zedekias, na 
palayain ang Juda mula sa Babilonya sa pamamagi- 
tan ng isang nabigong pakikipag-alyansa sa Ehipto. 
Humantong ito sa pagkawasak ng Jerusalem. (2Ha 
24:20, Eze 17:1-15) Tinanggihan nila ang kinasi- 
hang payo ni Isaias: “Sa pagbabalik at pagpapahinga 
ay maliligtas kayo. Ang inyong kalakasan ay sa pa- 
nanatiling panatag lamang at sa pagtitiwala. ”---Isa 
30:15-17. 

Noong yugtong Macabeo, maraming kasundu- 
an at alyansa ang pinagtibay sa mga Siryano at 
mga Romano ukol sa pulitikal na pakinabang, ngu- 
nit hindi napalaya ng mga ito ang Israel mula sa 
paniniil ng Roma. Nang maglaon, itinaguyod ng 
relihiyosong mga Saduceo ang pakikipagtulungan 
sa pulitikal na mga tagapamahala bilang paraan 
upang matamo ang ganap na pambansang kasarin- 
lan. Hindi tinanggap ng mga ito ni ng mga Pariseo 
man ang mensahe ng Kaharian na inihayag ni Kris- 
to Jesus kundi sa halip ay nakipag-alyado sila sa 


ALYANSA, MGA PANGINOON NG 


Roma at ipinahayag nila: “Wala kaming hari kundi 
si Cesar.” (Ju 19:12-15) Gayunman, ang kanilang re- 
lihiyoso at pulitikal na pakikipag-alyansa sa Roma 
ay nagwakas sa masaklap na pagkawasak ng Jeru- 
salem noong 70 C.E.--Luc 19:41-44: 21:20-24. 

May mga pagsasalarawan sa Apocalipsis 17:1, 
2, 10-18, 18:3 na tumutukoy sa pulitikal at relihiyo- 
song mga alyansa. (Ihambing ang San 4:1-4.) Kaya 
naman sa buong Kasulatan ay idiniriin ang simula- 
ing sinabi ni Pablo: “Huwag kayong makipamatok 
nang kabilan sa mga di-sumasampalataya. Sapag- 
kat anong pakikisama mayroon ang katuwiran sa 
katampalasanan? O anong pakikibahagi mayroon 
ang liwanag sa kadiliman? . . . Lumabas kayo mula 
sa kanila, at humiwalay kayo.”---2Co 6:14-17. 


ALYANSA, MGA PANGINOON NG jsa In- 
gles, axis lords]. Lumilitaw na ang salitang Hebreo 
na sera'nim' ay isang salitang hiram mula sa mga 
Filisteo. (Jos 13:3) Ang mga katinig nito ay katulad 
niyaong sa salitang Hebreo para sa “mga ehe" sa 
1 Hari 7:30. Ito ay isang titulo na ginagamit para sa 
limang panginoong namahala sa mga Filisteong 
lunsod ng Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, at Gat, ma- 
liwanag na dahil magkakasama sila sa isang koali- 
syon o alyansa. Ayon sa Amos 9:7, ang mga Filisteo 
ay nakarating sa baybayin ng Canaan mula sa Cre- 
ta, malapit sa Dagat Aegeano, kung kaya ipinapala- 
gay ng ilan na isa itong salitang Aegeano. 

Namuno sa Filistia ang mga panginoon ng alyan- 
sa bilang mga tagapamahala ng indibiduwal na mga 
estadong-lunsod at bilang isang konseho ng magka- 
kapantay na mga pinuno may kinalaman sa mga 
bagay na nagsasangkot sa kanilang lahat. Si Akis ay 
tinawag na hari ng Gat. (1Sa 21:10, 27:2) Lumilitaw 
na hindi siya isang hari sa karaniwang diwa kundi 
isang prinsipe. Kaya naman kung minsan ay ikina- 
kapit ang titulong “prinsipe” (sa Heb., sar) sa mga 
tagapamahalang ito.-- 1Sa 18:30, 29:2-4. 

Malimit na nagtutulungan ang mga opisyal na ito 
ukol sa isang layunin. Tinipon sila at sinangguni na- 
man nila ang kanilang mga saserdote at mga mang- 
huhula hinggil sa kung ano ang dapat nilang gawin 
sa nabihag na kaban ng tipan nang ang presensiya 
nito ay magdulot ng malubhang salot ng almoranas, 
anupat mismong ang mga panginoon ng alyansa ay 
naapektuhan. (1Sa 5:9-6:4) Nagtutulungan sila ka- 
pag ang kanilang mga hukbo ay umaahon laban sa 
Israel. (1Sa 7:7) May kinalaman kay Samson, nagtu- 
lungan sila upang matalo nila siya. (Huk 16:5) Nag- 
tipon silang lahat sa bahay ng diyos na si Dagon 
sa Gaza upang ipagdiwang ang pagbihag nila kay 
Samson, at noong panahong iyon ay namatay ang 
limang panginoon ng alyansa na nagpupuno noon. 
--Huk 16:21-30. 


104 


Gayunman, hindi kailanman nagsama-sama ang 
independiyenteng mga estadong-lunsod na iyon 
upang bumuo ng isang kaharian sa ilalim ng isang 
tagapamahala. Sa halip, ang limang pangunahing 
lunsod kasama ang kanilang mga sakop na bayan 
ay kumilos na waring isang kompederasyon o al- 
yansa. Kapag gumagawa ng mga pasiyang nagsa- 
sangkot sa kanilang lahat, ginagawa ng mga pangi- 
noon ng alyansa kung ano ang napagkasunduan ng 
karamihan. Makikita ito sa kanilang pasiya na hu- 
wag pasamahin si David at ang kaniyang mga tau- 
han sa hukbong Filisteo, bagaman si Akis, ang 
panginoon ng alyansa na mula sa Gat, na sa kani- 
ya nakitahan si David noong tinutugis ito ni Ha- 
ring Saul, ay pabor na isama ang hukbo ni David sa 
kanilang pakikipagbaka laban kay Saul.--1Sa 29:2, 
6, 7, 9. 

Sa buong kasaysayan ng Israel, lalo na hanggang 
noong masupil sila ni David, sila ang mahihigpit na 
kaaway ng bayan ni Jehova at maraming beses si- 
lang nakipag-alyansa sa iba pang mga bansa laban 
sa Israel, anupat madalas nilang isinasailalim ang 
Israel sa mapaniil na pamumuno. Nang mapahina ni 
David ang kanilang kapangyarihan, hindi na sila na- 
ging isang malaking banta. Pagkaraan ng panahon 
ni David, hindi na masusumpungan sa Kasulatan 
ang terminong “mga panginoon ng alyansa,” ngunit 
ang terminong “hari” naman ang ginagamit para sa 
kanilang mga tagapamahala.--Jer 25:20, Zac 9:5; 
tingnan ang FILISTIA, MGA FILISTEO. 


AMA. Ang salitang Hebreo na “av, isinasaling 
“ama,” ay isang salita na ginaya sa isa sa mga una 
at pinakasimpleng tunog na nabibigkas ng sanggol. 
Ang Hebreong 'av at ang Griegong pa:ter' ay kapu- 
wa ginagamit sa iba't ibang diwa: bilang ang sanhi 
upang maipaglihi ang isang indibiduwal, o ang pi- 
nagmulan ng isang indibiduwal (Kaw 23:22, Zac 
13:3: Luc 1:67), ang ulo ng isang sambahayan o ng 
pamilya ng mga ninuno (Gen 24:40, Exo 6:14), 
isang ninuno (Gen 28:13, Ju 8:53), pinagmulan ng 
isang bansa (Mat 3:9), isang nagtatag sa isang gru- 
po o propesyon (Gen 4:20, 21), isang tagapagsang- 
galang (Job 29:16, Aw 68:5), pinagmulan ng isang 
bagay (Job 38:28), at isang termino ng paggalang 
(2Ha 5:13; Gaw 7:2). 

Ang Diyos na Jehova bilang Maylalang ay tinata- 
wag na Ama. (Isa 64:8, ihambing ang Gaw 17: 
28, 29.) Siya rin ang Ama ng mga Kristiyanong ini- 
anak sa espiritu, anupat ginagamit ang terminong 
Aramaiko na 'Ab-ba” bilang kapahayagan ng pag- 
galang at ng malapit na kaugnayan ng anak sa ka- 
niyang ama. (Ro 8:15: tingnan ang ABBA.) Ang Diyos 
na Jehova ay maaaring tawaging Ama niyaong la- 


105 


hat ng nagpapakita ng pananampalataya at may 
pag-asang buhay na walang hanggan. (Mat 6:9) Si 
Jesu-Kristo, ang Mesiyas, ay makahulang tinawag 
na Walang-hanggang Ama yamang siya ang Pu- 
nong Ahente ng Diyos ukol sa buhay. (Isa 9:6) Ga- 
yundin, ang sinumang may mga tagatulad at mga 
tagasunod, o mga nagpapamalas ng mga katangian 
niya, ay itinuturing na ama ng mga iyon. (Mat 5:44, 
45: Ro 4:11, 12) Sa diwang ito, ang Diyablo ay tinu- 
tukoy bilang isang ama.--Ju 8:44: ihambing ang 
Gen 3:15. 

Ipinagbawal ni Jesus ang pagkakapit ng katawa- 
gang “ama” sa mga tao bilang isang pormalistiko 
o relihiyosong titulo. (Mat 23:9) Dahil sa pagdadala 
ni Pablo ng mabuting balita sa ilang Kristiyano at sa 
pagpapakain niya sa kanila sa espirituwal na paraan, 
siya ay naging tulad ng isang ama sa kanila, ngunit 
walang kasulatan na nagkakapit sa kaniya ng “ama” 
bilang isang relihiyosong titulo. (1Co 4:14, 15) Iniha- 
lintulad ni Pablo ang kaniyang sarili kapuwa sa 
isang ama at sa isang ina sa kaniyang kaugnayan sa 
mga Kristiyanong taga-Tesalonica. (1Te 2:7, 11) Ba- 
gaman may tinutukoy na “amang Abraham" sa Lu- 
cas 16:24, 30, ang saligang diwa nito ay pinagmu- 
lang angkan sa laman. 

Ang Awtoridad at mga Pananagutan ng Ama. 
Ayon sa Bibliya, ang ama ang ulo ng sambahayan, 
at siya ang tagapag-alaga, tagapagsanggalang, ang 
gumagawa ng pangwakas na mga pasiya, at ang hu- 
kom sa loob ng pamilya. (1Co 11:3, Gen 31:32) Sa 
mga patriyarka at sa Israel bago pinili ang Leviti- 
kong pagkasaserdote, ang ama ang nanguna upang 
kumatawan sa kaniyang pamilya sa pagsamba bi- 
lang isang saserdote. (Gen 12:8, Job 1:5, Exo 19:22) 
May awtoridad ang ama sa kaniyang sambahayan 
hanggang sa mamatay siya. Kapag ang anak na la- 
laki ay nag-asawa at nagtayo ng sarili niyang sam- 
bahayan, siya na ang magiging ulo nito, bagaman 
magpapakita pa rin siya ng kaukulang paggalang sa 
kaniyang ama. Kapag nag-asawa naman ang isang 
anak na babae, mapapasailalim siya sa pagkaulo ng 
kaniyang asawa. (Bil 30:3-8) Noong panahon ng Bi- 
bliya, kadalasang ang ama ang nagsasaayos ng pag- 
aasawa ng kaniyang mga anak. Kung siya ay mapa- 
samatinding kagipitan sa pinansiyal, maaari niyang 
ipagbili sa pagkaalipin ang kaniyang anak na babae, 
ngunit may ilang restriksiyon upang mapangalaga- 
an ito.--Exo 21:7. 

Ang Pagkabahala ng Ama sa mga Miyem- 
bro ng Kaniyang Pamilya. Bilang kinatawan ng 
Diyos, pananagutan ng ama na tiyaking naituturo 
sa kaniyang sambahayan ang mga simulain ng 
Diyos. (Gen 18:19: Efe 6:4: Deu 6:6, 7) Kalakip din sa 
kaniyang tungkuling magturo at magdisiplina ang 
pagbibigay ng personal na mga tagubilin at mga 
utos, at tumutulong naman ang ina upang maisaga- 


AMAG 


wa ang mga iyon. (Kaw 1:8, 6:20) Ang ama na may 
takot sa Diyos ay may malaking pag-ibig sa kani- 
yang mga anak at nagpapayo at nang-aaliw sa ka- 
nila nang buong-giliw. (1Te 2:11, Os 11:3) Upang 
makalakad sila sa tamang daan, dinidisiplina, iti- 
nutuwid, at sinasaway niya sila. (Heb 12:9, Kaw 
3:12) Nalulugod siya sa kaniyang mga anak, at lalo 
siyang nagsasaya kapag nagpapamalas sila ng karu- 
nungan. (Kaw 10:1) Sa kabilang dako, lubha siyang 
napipighati at naliligalig kapag ang kaniyang mga 
anak ay kumikilos nang may kahangalan. (Kaw 17: 
21, 25) Dapat siyang maging mahabagin at maawa- 
in. (Mal 3:17: Aw 103: 13) Dapat siyang maging ma- 
konsiderasyon sa kanilang mga pangangailangan 
at mga kahilingan. (Mat 7:9-11) Nagsisilbing pari- 
san para sa mga ama ang maraming paglalarawan 
hinggil sa pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa ka- 
niyang bayan. 

Ang Paggamit sa Pangalan ng Ama sa Tala- 
angkanan. Nakaugalian nang taluntunin ang pi- 
nagmulang angkan ng isang tao sa linya ng kani- 
yang ama, hindi sa linya ng ina. Kaya bagaman 
waring may matibay na dahilan upang maniwalang 
inihaharap ni Lucas ang talaangkanan ni Jesus sa 
linya ng ina nito (isang eksepsiyon sa karaniwang 
tuntunin), hindi itinala ni Lucas si Maria. Lumilitaw 
na itinala niya ang asawa nitong si Jose bilang anak 
ni Heli, na maliwanag na ama ni Maria. Hindi na- 
man ito mali, yamang si Jose ay manugang ni Heli. 
--Tingnan ang TALAANGKANAN NI JESU-KRISTO. 

Kapag walang apelyido (huling pangalan), ang 
isang lalaki ay karaniwang ipinakikilala sa pamama- 
gitan ng pagtukoy sa kaniya bilang anak ni “Gano- 
on-at-ganito.” Halimbawa, si Isaac ay tinawag na 
“anak ni Abraham.” (Gen 25:19) Maraming panga- 
lang Hebreo ang may kalakip na Hebreong ben 
o Aramaikong bar, “anak,” at sinusundan ng panga- 
lan ng ama bilang huling pangalan, gaya ng “Ben- 
hur” (1Ha 4:8, RS; “anak ni Hur,” NW) at “Simon 
Bar-jonas,” o “Simon na anak ni Jonas.”---Mat 16:17, 
KJ, NW. 


AMAD. Isang lunsod na nasa matabang bayba- 
ying kapatagan sa H ng Kabundukan ng Carmel at 
nakaatas sa tribo ni Aser. (Jos 19:26) Bagaman 
may ilang kaguhuan sa dakong ito na tinatawag na 
“Amud, hindi alam kung saan ang eksaktong loka- 
syon ng lunsod na ito. 


AMAG. Sa pangkalahatan, alinman sa mara- 
ming sakit ng halaman na dulot ng mga halamang- 
singaw. Ang pagkasira ng ani dahil sa amag ay isa 
sa mga kalamidad na dinanas ng di-tapat na Israel. 
(Deu 28:22: 1Ha 8:37-39, 2Cr 6:28-30, Am 4:9, Hag 
2:17) Iminumungkahi na maaaring ang amag sa Bi- 
bliya ay ang black stem rust (Puccinia graminis). 


AMAL 


Pinagkakaitan ng malubhang parasitikong sakit na 
ito ang mga halaman ng kinakailangang sustansiya 
at tubig at sa gayon ay maaaring maging sanhi ng 
pagkatuyot ng mga butil. Nagkakaroon ng maliliit at 
kulay-kalawang na mga batik ang mga tangkay at 
mga dahon ng mga halamang binutil na sinalanta. 


AMAL [Pagpapagal]. Ang huling binanggit sa 
apat na anak ni Helem na nakatalang kabilang sa 
“mga anak ni Aser, mga ulo ng sambahayan ng 
mga ninuno, mga pili, magigiting at makapangyari- 
hang mga lalaki, mga ulo ng mga pinuno. "---ICr 7: 
35, 40. 


AMALEK, MGA AMALEKITA. Anak ng 
panganay ni Esau na si Elipaz, sa babae nito na si 
Timna. (Gen 36:12, 16) Si Amalek, apo ni Esau, ay 
isa sa mga shik ng Edom. (Gen 36:15, 16) Tinutukoy 
rin ng pangalan ni Amalek ang mga inapo ng kani- 
yang tribo.---Deu 25:17: Huk 7:12: 1Sa 15:2. 

Ang paniniwala ng ilan na ang mga Amalekita ay 
nanggaling sa mas sinaunang pinagmulan at hindi 
mga inapo ng apo ni Esau na si Amalek ay hindi ba- 
tay sa matibay at makatotohanang saligan. Ang 
ideya na ang mga Amalekita ay nauna pa kay Ama- 
lek ay salig sa kasabihan ni Balaam: “Ang Amalek 
ay siyang una sa mga bansa, ngunit ang kaniyang 
kawakasan sa dakong huli ay ang kaniya ngang pag- 
kalipol.” (Bil 24:20) Gayunman, hindi tinutukoy rito 
ni Balaam ang kasaysayan sa pangkalahatan at ang 
pinagmulan ng mga bansa pito o walong siglo bago 
nito. Ang tinutukoy niyang kasaysayan ay yaong 
may kaugnayan lamang sa mga Israelita, na inupa- 
han siyang sumpain at na malapit nang pumasok sa 
Lupang Pangako. Kaya nga, pagkatapos itala ang 
Moab, Edom, at Seir bilang mga kalaban ng Israel, 
ipinahayag ni Balaam na sa katunayan ang mga 
Amalekita ang “siyang una sa mga bansa" na ba- 
bangon upang sumalansang sa mga Israelita sa 
paghayo ng mga ito palabas ng Ehipto patungong 
Palestina, at sa dahilang ito, ang kawakasan ng 
Amalek “ay ang kaniya ngang pagkalipol.” 

Kaya nga, sa paglalahad ni Moises ng mga pang- 
yayari noong mga araw ni Abraham bago ipa- 
nganak si Amalek, binanggit niya “ang buong 
kaparangan ng mga Amalekita,” maliwanag na ini- 
lalarawan ang rehiyon na alam ng mga tao noong 
panahon ni Moises, sa halip na ipahiwatig na ang 
mga Amalekita ay nauna kay Amalek. (Gen 14:7) 
Ang sentro ng Amalekitang teritoryo na ito ay 
sa H ng Kades-barnea sa disyerto ng Negeb sa timu- 
gang bahagi ng Palestina na ang mga sakop na 
kampo nito ay nakapangalat patungong Peninsula 
ng Sinai at hilagang Arabia. (1Sa 15:7) Maaaring 
umabot noon ang kanilang impluwensiya hanggang 
sa mga burol ng Efraim.--Huk 12:15. 


106 


Ang mga Amalekita ay “siyang una sa mga ban- 
sa” na naglunsad ng di-inaasahang pagsalakay sa 
mga Israelita pagkatapos ng Pag-alis, sa Repidim 
malapit sa Bundok Sinai. Dahil dito, itinalaga ni Je- 
hova ang ganap na pagkalipol ng mga Amalekita. 
(Bil 24:20, Exo 17:8-16, Deu 25:17-19) Pagkaraan ng 
isang taon, nang tangkain ng mga Israelita na pu- 
masok sa Lupang Pangako salungat sa salita ni Je- 
hova, itinaboy sila ng mga Amalekita. (Bil 14:41-45) 
Makalawang ulit noong mga araw ng mga Hukom, 
ang mga kalabang ito ng Israel ay nakibahagi sa 
pagsalakay sa Israel. Ginawa nila ito noong mga 
araw ni Eglon na hari ng Moab. (Huk 3:12, 13) Muli, 
kasama ng mga Midianita at ng mga taga-Silangan, 
sinamsaman nila ang lupain ng Israel pitong taon 
bago sila lubusang tinalo ni Gideon at ng 300 tau- 
han nito.---Huk 6:1-3, 33, 7:12, 10:12. 

Dahil sa namamalaging pagkapoot na ito, noong 
kapanahunan ng mga hari, ‘hiningan ni Jehova ng 
sulit ang mga Amalekita, anupat iniutos kay Ha- 
ring Saul na pabagsakin ang mga ito, na ginawa na- 
man niya “mula sa Havila hanggang sa Sur, na 
nasa tapat ng Ehipto.” Gayunman, bilang paglabag 
sa utos ni Jehova, pinaligtas ni Saul si Agag na hari 
ng mga ito. Ngunit ang Diyos ay hindi nalibak, sa- 
pagkat “pinagtataga ni Samuel si Agag sa harap ni 
Jehova sa Gilgal.” (1Sa 15:2-33) Kabilang sa mga ni- 
lusob ni David ang mga nayon ng mga Amalekita, 
at nang salakayin naman ng mga ito ang Ziklag at 
tangayin ang mga asawa at mga pag-aari ni David, 
ang mga ito ay naabutan niya at ng 400 lalaki, anu- 
pat nabawi ang lahat ng ninakaw. (1Sa 27:8, 30:1- 
20) Noong panahon ng paghahari ni Hezekias, nili- 
pol ng ilan sa tribo ni Simeon ang nalabi sa mga 
Amalekita.-- 1Cr 4:42, 43. 

Wala nang iba pang tuwirang pagbanggit sa mga 
Amalekita sa kasaysayan ng Bibliya o sa sekular na 
kasaysayan. Gayunman, si “Haman na anak ni... 
na Agagita” ay malamang na isang inapo, sapagkat 
“Agag" ang titulo o pangalan ng ilang Amalekitang 
hari. (Es 3:1: Bil 24:7: 1Sa 15:8, 9) Kaya ang mga 
Amalekita, kabilang na yaong mga binanggit sa pa- 
ngalan, ay pinawi “upang malaman ng mga tao na 
ikaw, na ang pangalan ay Jehova, ikaw lamang ang 
Kataas-taasan sa buong lupa.”---Aw 83:6-18. 


AMAM. Isang nayon sa Negeb, sa timugang 
bahagi ng teritoryo ng Juda.---Jos 15:26. 


AMANAH [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “mapagkakatiwalaan, tapat, namama- 
lagi”]. Ang pangalang ito ay lumilitaw sa Hebreo sa 
Awit ni Solomon 4:8 may kaugnayan sa Lebanon at 
Bundok Hermon. Sa karamihan sa mga salin, tinu- 
tumbasan lamang ng transliterasyon ang salitang 
Hebreo, gayunman, inuunawa ng ilang iskolar na tu- 


107 


mutukoy ito sa Kabundukan ng Anti-Lebanon, sa- 
mantalang ikinakapit naman ito ng iba sa bahaging 
iyon ng Anti-Lebanon kung saan nagmumula ang 
tubig ng Nahr Barada.---Tingnan ang ANTI-LEBANON. 


AMARIAS [Si Jehova ay Nagsabi]. 

1. Isang saserdoteng inapo ng anak ni Aaron na 
si Eleazar sa pamamagitan ni Pinehas; anak ni Me- 
raiot; ama ni Ahitub, lolo ni Zadok na naglingkod bi- 
lang pangalawahing saserdote noong panahon ng 
paghahari ni David at bilang mataas na saserdote 
noong panahon ng paghahari ni Solomon. (1Cr 6: 
7, 52) Hindi matiyak kung nanungkulan si Amarias 
bilang mataas na saserdote, yamang ang katungku- 
lang iyon ay pansamantalang napunta sa sambaha- 
yan ni Eli noong mga panahong iyon. 

2. Isang Levitang inapo ng anak ni Kohat na si 
Hebron, nakatalang kabilang sa mga inatasan ni Da- 
vid noong muli niyang organisahin ang paglilingkod 
sa templo.--1Cr 23:1, 12, 19; 24:23. 

3. Punong saserdote “para sa bawat bagay ni Je- 
hova,” lalo na hinggil sa mga usapin sa batas, noong 
panahon ng paghahari ni Jehosapat.---2Cr 19:11. 

4. Isa pang inapo ni Eleazar na nabuhay nang 
mas huli kaysa sa Amarias na tinutukoy sa Blg. 1. 
Anak ni Azarias at ama ng isa pang Ahitub.--1Cr 
6:11: Ezr 7:3. 

5. Isang Levita na tumulong sa pamamahagi ng 
mga ikapu sa mga saserdote sa kanilang mga lun- 
sod noong panahon ng paghahari ni Hezekias.---2Cr 
31:14, 15. 

6. Anak ni Hezekias (malamang na ang hari ng 
Juda) at lolo sa tuhod ng propetang si Zefanias. 
—Zef 1:1. 

7. Isa sa mga pangunahing saserdote na buma- 
lik mula sa Babilonya kasama ni Zerubabel noong 
537 B.C.E. (Ne 12:1, 2, 7) Noong mga araw ni Gober- 
nador Nehemias ay may isang makasaserdoteng 
“sambahayan sa panig ng ama” na tinatawag sa pa- 
ngalan niya.--Ne 12:12, 13, 26. 

8. Isang inapo ni Binui, isa sa mga nagpaalis sa 
kanilang mga asawang pagano at mga anak noong 
mga araw ni Ezra.---Ezr 10:10-12, 38, 42, 44. 

9. Isang saserdote, o ang ninuno ng isang saser- 
dote, na nagpatotoo sa “mapagkakatiwalaang kaayu- 
san” noong panahong si Nehemias ang gobernador. 
(Ne 9:38, 10:1, 3) Mahigit na siya sa 112 taong gu- 
lang kung siya rin ang tinutukoy sa Blg. 7. 

10. Ninuno ng mga tumatahan sa Jerusalem no- 
ong panahon ni Nehemias, mula sa tribo ni Juda. 
—Ne 11:4. 


AMASA [pinaikling anyo ng Amasias]. 
1. Anak ng kapatid na babae o kapatid sa ina ni 
David na si Abigail at ni Jeter (Itra), at pinsan nina 


AMASAI 


Absalom at Joab. (2Sa 17:25: 1Cr 2:16, 17) Si Jeter 
ay tinatawag na isang Israelita sa Samuel at isang 
Ismaelita sa Mga Cronica, marahil dahil nanirahan 
siya sa teritoryong Ismaelita. Ipinangangatuwiran 
ng ilan na si Amasa ay siya ring si Amasai, isa sa 
mga sumama sa hukbo ni David sa Ziklag, ngunit 
ang gayong pagkakakilanlan ay hindi tiyak.---1Cr 
12:18. 

Pagkaraan ng maraming taon, nang sumama si 
Amasa sa paghihimagsik ni Absalom laban kay Da- 
vid, inilagay siyang tagapamahala sa hukbo ni Ab- 
salom bilang kahalili ni Joab. (2Sa 17:25) Ang pag- 
hihimagsik ay napigilan, ang anak ni David na si 
Absalom ay pinatay ni Joab, at inialok kay Amasa 
ang puwesto ni Joab bilang pinuno ng hukbo ni Da- 
vid, sapagkat gaya ng sinabi ni David, siya ay “aking 
buto at aking laman.”---2Sa 18:9-15, 19:13. 

Muling bumangon ang paghihimagsik, sa pagka- 
kataong ito ay ayaw ni Sheba na magkaroon ng ba- 
hagi kay David. (2Sa 20:1, 2) Si Amasa ay binigyan 
ng tatlong araw upang bumuo ng isang hukbo. 
Nang hindi siya dumating sa panahong takda, sina- 
bihan si Abisai na kunin ang mga lingkod ni David 
at tugisin ang mga mapaghimagsik. Ang kapatid ni 
Abisai na si Joab at ang mga tauhan nito ay suma- 
ma sa kanila sa pagtugis kay Sheba. Sa wakas, nang 
salubungin sila ni Amasa na huling dumating, sa 
pagkukunwaring magbibigay ng isang magiliw na 
halik ay isinunggab ni Joab ang isa niyang kamay 
sa balbas ni Amasa at ginamit ang tabak sa kani- 
yang kabilang kamay upang wakwakin ang tiyan ni 
Amasa. (2Sa 20:4-12) Maaaring ito ang nararapat 
na kagantihan dahil sa pagpanig ni Amasa kay Ab- 
salom ngunit tiyak na hindi sa kamay ng isa na gu- 
mawa nito. Kaya iniutos ni David kay Solomon na si 
Amasa ay dapat na ipaghiganti sa pamamagitan ng 
kamatayan ni Joab.-- 1Ha 2:5, 32. 

2. Anak ni Hadlai. Kasunod ng tagumpay laban 
sa Juda, nang ibinabalik ng mga Israelitang mandi- 
rigma ang kanilang mga kapatid bilang mga ling- 
kod, si Amasa ay isa sa apat na pangulo ng Efraim 
na nakinig sa pagsusumamo ng propetang si Oded 
na isauli ang mga bihag. Tinulungan din niya yaong 
mga taga-Juda sa pamamagitan ng mga panustos at 
transportasyon na kinailangan sa kanilang pagba- 
balik.---2Cr 28:8-15. 


AMASAI [pinaikling anyo ng Amasias]. 

1. Isang Levita na mula sa pamilya ni Kohat, 
anak ni Elkana at ninuno ng propetang si Samuel at 
ng mang-aawit sa templo na si Heman na nabuhay 
noong panahon ni David.---1Cr 6:25, 33, 35. 

2. Ang ulo ng 30 lalaking mula sa mga tribo nina 
Juda at Benjamin na pumaroon kay David sa Ziklag 
upang sumama sa kaniya. Para mapawi ang pa- 
ngamba ni David na baka pagtaksilan nila siya, 


AMASHAI 


“espiritu mismo ang bumalot kay Amasai” habang 
nanunumpa ito na buong-puso nila siyang susupor- 
tahan anupat kinikilalang si Jehova ang tumutulong 
kay David.--1Cr 12:16-18. 

3. Isa sa pitong saserdote na “nagpapatunog nang 
malakas sa mga trumpeta sa harap ng kaban ng tu- 
nay na Diyos” noong iutos ni David na dalhin ito sa 
Jerusalem.--- 1Cr 15:24. 

4. Isang Levita na mula sa pamilya ni Kohat; ang 
kaniyang anak na si Mahat ay tumulong sa paglili- 
nis at pagpapabanal ng templo noong mga araw ni 
Hezekias.---2Cr 29:12-18. 


AMASHAI. Anak ni Azarel at isa sa mga sa- 
serdoteng naninirahan sa Jerusalem noong pana- 
hon ni Nehemias.---Ne 11:13. 


AMASIAS [Si Jah ang Bumuhat ng Pasan]. 
Anak ni Zicri. Noong panahon ng paghahari ni Je- 
hosapat, pinangunahan niya ang isang pangkat ng 
hukbong Judeano na may bilang na 200,000.---2Cr 
17:16. 


AMATISTA. Isang uri ng semiprecious na kris- 
tal na kwarts na kulay purpura o ube, at ginagamit 
sa mga alahas. Masusumpungan ito sa anyong hex- 
agonal na mga kristal, at ang nagbibigay dito ng ku- 
lay ay ang mga bahid ng mangganeso o bakal na 
sangkap nito. Ang isang klase ng amatista ay uring 
kwarts (Occidental), samantalang ang mamahaling 
amatista (Oriental) ay isang uri ng corundum o sa- 
firo. Ang pangalang amatista ay galing sa salitang 
Griego na a:me'thy-stos (nangangahulugang “huwag 
languin”), na ginamit sa Griegong Septuagint bilang 
salin ng salitang Hebreo na 'achla:mah’ sa Exodo 
28:19 at 39:12. 

Ang ikatlong bato sa ikatlong hanay ng mga bato 
sa burdadong “pektoral ng paghatol” ng mataas na 
saserdote ng Israel ay isang amatista. (Exo 28:2, 15, 
19, 21: 39:12) Sa pangitain ni Juan tungkol sa “Ba- 
gong Jerusalem,” nakita niya na batong amatista 
ang ikalabindalawang pundasyon ng pader ng banal 
na lunsod.---Apo 21:2, 10, 19, 20. 


AMAZIAS [Si Jehova ay Malakas]. 

1. Isang Levita na mula sa pamilya ni Merari, 
anak ni Hilkias, ama ni Hasabias. Ang isa sa kani- 
yang mga inapo ay kasama sa mga nangasiwa sa 
pag-awit sa harap ng tabernakulo noong panahon ni 
David.--1Cr 6:31, 32, 45. 

2. Hari ng Juda na noong 858 B.C.E. ay umupo 
sa trono sa edad na 25 at namahala sa loob ng 29 na 
taon mula noong paslangin ang kaniyang amang si 
Jehoas. Ang kaniyang ina ay si Jehoadin (Jehoadan) 
at ang kaniyang asawa ay si Jecolias. (2Ha 14:1, 2, 
15:2: 2Cr 25:1; 26:3) Nang maging matatag na ang 


108 


kaharian sa kaniyang kamay, pinatay niya ang mga 
pumaslang sa kaniyang ama, ngunit sinunod niya 
ang kautusan ni Moises na huwag parusahan ang 
kanilang mga anak. (2Ha 14:5, 6, Deu 24:16) Nagpa- 
malas siya ng kasigasigan sa tunay na pagsamba 
noong siya'y naghahari, ngunit hindi niya taglay 
ang “isang sakdal na puso” at mayroon siyang ma- 
lulubhang pagkukulang na nagdulot ng kapahama- 
kan kapuwa sa kaniyang sarili at sa bansang Juda. 
Ang ulat ng kaniyang pamamahala ay pangunahin 
nang tumatalakay sa dalawang kampanyang pang- 
militar.---2Cr 25:2. 

Ang unang tagumpay ni Amazias ay laban sa 
Edom, o Seir, kung saan siya gumamit ng isang 
hukbo na binubuo ng 300,000 mula sa Juda at Ben- 
jamin. Umupa rin siya ng 100,000 mersenaryo mula 
sa Israel, ngunit dahil sa payo ng isang lalaki ng 
Diyos ay binayaran na lang niya sila at pinauwi. Bi- 
nigyan ni Jehova si Amazias ng malaking tagum- 
pay sa Libis ng Asin, anupat napatay niya ang 
20,000 sa mga kaaway at nabihag niya ang Sela, na 
pinanganlan niya ng Jokteel. Gayunman, iniuwi ni 
Amazias ang mga diyos ng Seir at sinimulan niyang 
sambahin ang mga iyon, na naging dahilan upang 
mag-init ang galit ni Jehova laban sa kaniya: “Bakit 
mo hinanap ang mga diyos ng bayang hindi naka- 
pagligtas ng kanilang sariling bayan mula sa iyong 
kamay?” Pinalubha pa ni Amazias ang situwasyon 
sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa propeta ni 
Jehova.---2Ha 14:7, 2Cr 25:5-16. 

Ang ikalawang kampanya ni Amazias ay puro ka- 
biguan mula pasimula hanggang katapusan. Ang 
100,000 mula sa Israel na pinauwi ay nanlusob sa 
mga bayan ng Juda nang pabalik na sila sa hilaga. 
Maaaring ito ang nag-udyok kay Amazias upang 
may-kahangalang hamunin si Jehoas na hari ng 
malakas na hilagang kaharian, anupat sinabi niya: 
“Pumarito ka. Magkita tayo nang mukhaan.” Ang 
tugon ni Jehoas: Kay hangal ng isang matinik na pa- 
nirang-damo na harapin ang isang dambuhalang 
sedro upang mayurakan lamang ng isang mabangis 
na hayop! Hindi nakinig si Amazias, anupat lumili- 
taw na nagmamalaki siya dahil sa tagumpay na ka- 
tatamo lamang niya, at itinalaga na ni Jehova na 
matatalo si Amazias dahil sa pagsasagawa nito ng 
idolatriya. Ginanap ang pagbabaka sa Bet-semes, 
tumakas ang Juda, nabihag si Amazias, nasira ang 
isang bahagi ng pader ng Jerusalem na mga 178 m 
(584 na piye) ang haba, at maraming kayamanan 
ng templo at bihag na panagot ang dinala sa Sama- 
ria.---2Ha 14:8-14, 2Cr 25:13, 17-24. 

Mula noong panahong talikdan ni Amazias ang 
pagsamba kay Jehova, isang sabuwatan ang binuo 
laban sa kaniya na nang bandang huli ay nagtu- 
lak kay Amazias upang tumakas patungo sa Lakis. 


109 


Doon ay pinatay siya ng mga nagsabuwatan. Si 
Amazias ay hinalinhan ng kaniyang 16-na-tadng- 
gulang na anak na si Azarias (Uzias).--2Ha 14:17- 
21: 2Cr 25:25-28. 

3. Isang saserdote ng pagsamba sa guya sa Beth- 
el na nagsumbong kay Jeroboam II na ang prope- 
tang si Amos ay isang sedisyonista. Tinangka niya 
mismo na takutin si Amos upang bumalik ito sa 
Juda. Gayunman, nanatiling matatag ang propeta 
anupat sinabi nito kay Amazias na ang kaniyang 
asawa ay magiging patutot, ang kaniyang mga anak 
ay mabubuwal sa pamamagitan ng tabak, at si 
Amazias mismo ay mamamatay sa maruming lupa. 
—Am 7:10-17. 

4. Ama ni Josa, mula sa tribo ni Simeon. Si Josa 
ay isa sa mga pinuno na lumipol sa mga Meunim at 
mga Hamita na naninirahan sa libis na malapit sa 
Gedor noong mga araw ni Hezekias.--- 1Cr 4:24, 34, 
38-41. 


AMEN. Kapuwa sa Tagalog at sa Griego, ang 
salitang ito ay transliterasyon ng Hebreong 'a-men. 
Nangangahulugan ito na “mangyari nawa,” o “tiyak 
nga.” Ang salitang-ugat na Hebreo na pinagkunan 
nito ('a:man') ay nangangahulugang “maging tapat, 
maging mapagkakatiwalaan.” 

Sa Hebreong Kasulatan, ginagamit ang salitang 
ito bilang isang taimtim na ekspresyon na nagpapa- 
hiwatig na tinatanggap ng isa ang mga kundisyon 
ng isang sumpa o tipan (Bil 5:22, Deu 27:15-26, Ne 
5:13) at gayundin bilang isang taimtim na ekspre- 
syon ng pagsang-ayon sa isang binigkas na panala- 
ngin (1Cr 16:36), sa isang papuri (Ne 8:6), o sa isang 
ipinahayag na layunin (1Ha 1:36, Jer 11:5). Ang ba- 
wat isa sa unang apat na aklat, o koleksiyon, ng 
Mga Awit ay nagwawakas sa salitang ito, marahil 
ay nagpapahiwatig na kaugalian noon ng kongrega- 
syon ng Israel na sumambit ng “Amen” sa pagta- 
tapos ng awit o salmo.--Aw 41:13, 72:19, 89:52, 
106:48. 

Ang salitang Hebreo na 'a:man' ay ikinakapit kay 
Jehova bilang “ang tapat na Diyos" (Deu 7:9: Isa 
49:7) at ginagamit upang ilarawan ang kaniyang 
mga paalaala at mga pangako bilang “mapagkakati- 
walaan” at “tapat.” (Aw 19:7: 89:28, 37) Sa Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan, ang titulong “Amen” ay 
ikinakapit kay Kristo Jesus bilang “ang saksing tapat 
at totoo.” (Apo 3:14) Ginamit ni Jesus ang ekspre- 
syong ito sa pantanging paraan sa kaniyang panga- 
ngaral at pagtuturo, anupat napakalimit niya itong 
gamiting pambungad bago bumanggit ng isang ba- 
gay na totoo, isang pangako, o isang hula, sa gayo'y 
idiniriin na talagang tunay at maaasahan ang kani- 
yang sinabi. (Mat 5:18, 6:2, 5, 16, 24:34) Sa gayong 


AMEN 


mga kaso, ang salitang Griego (a:men) ay isinasalin 
bilang ‘katotohanan’ o kaya'y 'katotohanang-katoto- 
hanan, ang doblihang anyo na ginamit sa buong 
aklat ng Juan. (Ju 1:51) Sinasabing ang gayong pag- 
gamit ni Jesus ng “amen” ay natatangi sa mga sa- 
gradong literatura, at angkop naman ito dahil sa ka- 
niyang bigay-Diyos na awtoridad.---Mat 7:29. 

Gayunman, gaya ng ipinakikita ni Pablo sa 2 Co- 
rinto 1:19, 20, ang titulong “Amen” ay kumakapit 
kay Jesus hindi lamang bilang isa na nagsasalita ng 
katotohanan o bilang isang tunay na propeta at ta- 
gapagsalita ng Diyos kundi gayundin bilang ang isa 
na sa kaniya ay natutupad ang lahat ng pangako ng 
Diyos. Dahil sa kaniyang landasin ng katapatan at 
pagkamasunurin hanggang sa kamatayan niya bi- 
lang hain, napagtibay at naging posible ang katupa- 
ran ng lahat ng pangako at kapahayagan ng layunin 
ng Diyos. Siya ang nabubuhay na Katotohanan ng 
gayong mga pagsisiwalat ng layunin ng Diyos, ng 
mga bagay na pinanumpaan ng Diyos.---Ihambing 
ang Ju 1:14, 17; 14:6, 18:37. 

Ang salitang “Amen” ay ginamit nang maraming 
beses sa mga liham, lalo na sa mga isinulat ni Pablo, 
kapag ang manunulat ay nagpapahayag ng isang 
anyo ng papuri sa Diyos (Ro 1:25: 16:27: Efe 3:21, 
1Pe 4:11) o ng kahilingang pagpakitaan ng Diyos ng 
pabor sa isang partikular na paraan ang mga pina- 
dadalhan ng liham. (Ro 15:33, Heb 13:20, 21) Gi- 
nagamit din ito kapag marubdob na sumasang- 
ayon ang manunulat sa bagay na sinabi.---Apo 1:7; 
22:20. 

Ang mga panalangin sa 1 Cronica 16:36 at sa 
Mga Awit (41:13, 72:19: 89:52, 106:48), gayundin 
ang mga kapahayagan sa kanonikal na mga liham, 
ay pawang nagpapakita na wastong sumambit ng 
“Amen” sa pagtatapos ng panalangin. Totoo na hin- 
di sa lahat ng nakaulat na panalangin ay makiki- 
ta ang gayong ekspresyon, gaya ng pangwakas 
na panalangin ni David para kay Solomon (1Cr 
29:19) o ng panalangin ni Solomon noong ialay ang 
templo (1Ha 8:53-61), bagaman malamang na si- 
nambit din noon ang ekspresyong iyon. (Pansinin 
ang 1Cr 29:20.) Gayundin, hindi iniulat na ginamit 
iyon sa mga panalangin ni Jesus (Mat 26:39, 42; 
Ju 17:1-26) o sa panalangin ng mga alagad sa 
Gawa 4:24-30. Gayunman, malinaw na ipinakikita 
ng mas naunang katibayan na tama ang pagsambit 
ng “Amen” sa pagtatapos ng panalangin, at partiku- 
lar na ipinakikita ng sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 
14:16 na kaugalian noon ng mga Kristiyanong nag- 
titipon ang sumambit ng Amen sa pagtatapos ng 
panalangin. Karagdagan pa, ang mga halimbawa ng 
mga nasa langit, na nakaulat sa Apocalipsis 5:13, 14: 
7:10-12: at 19:1-4, ay pawang sumusuporta sa pag- 
sambit ng Amen bilang pag-ayon sa mga panala- 
ngin o sa taimtim na mga kapahayagan, anupat sa 


AMFIPOLIS 


pamamagitan lamang ng isang salita, ipinahahayag 
nila ang pagtitiwala, lubos na pagsang-ayon, at ma- 
rubdob na pag-asa na nasa kanilang puso. 


AMFIPOLIS [Sa Palibot ng Lunsod]. Isang lun- 
sod ng Macedonia, mga 5 km (3 mi) mula sa 
Dagat Aegeano at sa daungang-dagat ng Eion. 
Dumaan dito si Pablo noong kaniyang ikalawang 
paglalakbay bilang misyonero. (Gaw 17:1) Itinayo 
ito sa isang burol na napalilibutan sa tatlong panig 
niyaon (sa H, K, at T) ng paliku-likong ilog ng 
Strymon, anupat walang alinlangan na ang kalaga- 
yang ito ang pinagmulan ng pangalan ng lunsod. 
Ang Amfipolis ay mga 50 km (30 mi) sa KTK ng Fi- 
lipos at, dahil sa posisyon nito sa bantog na Roma- 
nong lansangang-bayan na Via Egnatia at dahil 
nasa ilalim ng kontrol nito ang tulay sa ibabaw ng 
ilog ng Strymon, napakaestratehiko nito at napaka- 
halaga nito sa komersiyo. Itinatag ito bilang isang 
kolonya ng Atenas noong ikalimang siglo B.C.E. 
ngunit nang maglaon ay napasailalim ito sa pama- 
mahala ng mga taga-Macedonia. Pagkatapos nito, 
nakontrol ito ng Roma at ginawang isang malayang 
lunsod at kabisera ng unang distrito ng Macedonia. 
Ang mga guho nito ay matatagpuan sa labas la- 
mang ng makabagong nayon na tinatawag ding 
Amfipolis (Amfipoli). 


“AM HA-A'RETS. Tingnan ang BAYAN (MGA 
TAO) NG LUPAIN, TAO SA LUPA. 


AMI. 


AMIEL [Bayan ng Diyos]. 

1. Anak ni Gemali na mula sa tribo ni Dan. Isa sa 
12 tiktik na isinugo ni Moises sa lupain ng Canaan. 
(Bil 13:12) Kabilang siya sa sampung tiktik na nag- 
bigay ng masamang ulat tungkol sa Lupang Panga- 
ko at namatay siya sa salot na pinasapit ni Jehova. 
-Bil 14:36, 37. 

2. Ama ni Makir ng Lo-debar na nasa S ng Jor- 
dan. Sa bahay ni Makir nanunuluyan si Mepiboset, 
na anak ni Jonatan, nang naisin ni David na magga- 
wad dito ng maibiging-kabaitan.--2Sa 9:4, 5, 7: 
17:27. 

3. Ama ni Bat-sheba, ang asawa ni Uria na nang 
maglaon ay kinuha ni David bilang asawa. (1Cr 3:5) 
Sa 2 Samuel 11:3 ay tinatawag siyang Eliam, na 
nabubuo kapag pinagbaligtad ang mga bahagi ng 
pangalang Amiel at nangangahulugang “Diyos ng 
Bayan.” Posibleng anak siya ni Ahitopel na Giloni- 
ta, ang tagapayo ni David na naging traidor.---2Sa 
23:34: 15:31. 

4. Isang Levita, ang ikaanim na anak ni Obed- 
edom. Siya ay isang bantay ng pintuang-daan na 
kasama sa mga may pananagutang bantayan ang 


Tingnan ang Amon Blg. 3. 


110 


mga kamalig ng bahay ni Jehova noong panahon ni 
David.--1Cr 26:4, 5, 12-15. 


AMIHUD [Ang Aking Bayan ay Dangal]. 

1. Isang Efraimita, ama ni Elisama na pinuno ng 
tribo ni Efraim noong ikalawang taon pagkalabas 
mula sa Ehipto (1512 B.C.E.). (Bil 1:10, 2:18) Siya ay 
isang ninuno ni Josue (Jehosua).--1Cr 7:26, 27. 

2. Isang Simeonita, ama ni Semuel na pinuno 
sa tribo ni Simeon na inatasang makibahagi sa 
paghahati-hati ng Canaan sa mga tribo ng Israel 
(mga 1467 B.C.E.).--Bil 34:20. 

3. Isang lalaki na mula sa tribo ni Neptali, at ama 
ni Pedahel, ang pinunong inatasan noong malapit 
nang mamatay si Moises upang makibahagi sa pag- 
hahati-hati ng lupain ng Canaan sa mga tribo ng Is- 
rael.--Bil 34:28. 

4. Ama ni Talmai, hari ng Gesur, at lolo ni Maa- 
ca na ina ni Absalom, anak ni David. Tumakas si 
Absalom patungong Gesur pagkatapos niyang pata- 
yin ang kaniyang kapatid sa ama na si Amnon. 
--2Sa 3:3, 18:37. 

5. Anak ni Omri at isang inapo ni Perez na anak 
ni Juda. Siya ang ama ni Utai, na nakatalang kabi- 
lang sa mga unang tumahan sa Jerusalem pagkata- 
pos ng pagkatapon sa Babilonya.---1Cr 9:2, 4. 


AMINADAB [Ang Aking Bayan ay Nakahan- 
da (Marangal: Bukas-palad)]. 

1. Isang anak ni Ram na mula sa pamilya ni Hez- 
ron sa tribo ni Juda. (1Cr 2:10) Ang kaniyang anak 
na si Nason ay pinuno ng Juda noong panahon ng 
paglalakbay sa ilang. (Bil 1:7: 7:11, 12) Ang kani- 
yang anak na babae na si Elisheba ay naging asawa 
ni Aaron. (Exo 6:23) Si Aminadab ay isang ninuno 
ni Haring David at ni Kristo Jesus.---Ru 4:19-22, Mat 
1:4-16, Luc 3:23-33. 

2. Marahil ay isa pang pangalan ni Izhar, na 
isang anak ni Kohat at ama ni Kora. (1Cr 6:22, iham- 
bing ang tal 2, 18, 37, 38; Exo 6:18, 21; Bil 3:19, 27.) 
Ang ilang kopya ng Griegong Septuagint ay kaba- 
basahan ng “Izhar” sa halip na “Aminadab” sa 1 Cro- 
nica 6:22 (6:7, LXX). 

3. Isang Levita, mula sa mga anak ni Uziel; isang 
ulo ng pamilya noong panahon ni David. Tumulong 
siya sa pagdadala ng kaban ng tipan sa Jerusalem. 
--1Cr 15:10-12. 


AMISADAI [Bayan ng Makapangyarihan-sa- 
lahat]. Ama ni Ahiezer, ang pinuno ng tribo ni Dan 
na kasama ni Moises nang bilangin nito ang kapu- 
lungan ng Israel noong ikalawang taon pagkalabas 
nila mula sa Ehipto (1512 B.C.E.).--Bil 1:12, 2:25. 


AMITAI. Ama ng propetang si Jonas, mula sa 
Gat-heper sa Zebulon.---2Ha 14:25: Jon 1:1. 


111 


AMIZABAD [Ang Aking Bayan ay Nagkalo- 
ob]. Anak ni Benaias, ang makapangyarihang lalaki 
ni Haring David na namamahala sa 30 namumu- 
kod-tanging mandirigma. Si Amizabad ay gumanap 
sa katungkulan ng kaniyang amang si Benaias bi- 
lang tagapangasiwa sa ikatlong pangkat na nagli- 
lingkod sa hari, para sa ikatlong buwan ng taon. 
— 1Cr 27:5, 6. 


AMMA [posible, Siko]. Isang burol na “nasa ta- 
pat ng Gia patungo sa ilang ng Gibeon.” Dito huling 
nakipaglaban si Abner, ang dating pinuno ng huk- 
bo ni Saul ngunit lumipat na sa panig ng anak at ta- 
gapagmana ni Saul na si Is-boset, laban sa tumutu- 
gis na mga hukbo nina Joab at Abisai, pagkatapos 
nilang matalo si Abner sa pagbabaka sa tabi ng Ti- 
punang-tubig ng Gibeon. Sa burol na ito hinikayat 
ni Abner si Joab na tigilan ang pagtugis sa kaniya, 
at sa gayon ay natapos ang pagbabaka. (2Sa 2:12- 
32) Bagaman malamang na ang Amma ay nasa da- 
kong S ng Gibeon, hindi matiyak kung alin talaga sa 
mga burol sa rehiyong iyon ang tinawag sa panga- 
lang ito. 


AMMON [Ang Bayan]. Anak ni Lot sa kaniyang 
nakababatang anak na babae, ang pinagmulan ng 
mga Ammonita. (Gen 19:38) Gaya ng nakatatan- 
dang anak na babae, sumiping din ang nakababa- 
tang anak na babae ni Lot sa kanilang ama noong 
tumatahan sila sa isang yungib sa isang bulubun- 
duking pook, matapos painumin si Lot ng kaniyang 
mga anak ng maraming alak. (Gen 19:30-36) Ang 
pangalang ibinigay kay Ammon ng kaniyang ina ay 
Ben-ami, na nangangahulugang, “Anak ng Aking 
Bayan [samakatuwid nga, mga kamag-anak]” at 
hindi ng mga banyagang tulad ng mga Sodomita. 
Maliwanag na ang pangalang ito ay kaugnay ng 
pagkabahala ng nakatatandang anak na babae na 
hindi sila makahahanap sa lupaing tinatahanan nila 
ng lalaking kababayan o kapamilya nila upang ma- 
pangasawa. 

Ang “Ammon” ay ginagamit din sa Awit 83:7 
upang tumukoy sa bansa ng kaniyang mga inapo. 
Maaalaala ng mga Israelita sa pananalitang “mga 
anak ni Ammon” ang kaugnayan sa pagitan nila at 
ng mga Ammonita, isang kaugnayan na isinaalang- 
alang maging ni Jehova, gaya ng makikita sa pag- 
uutos niya sa mga Israelita na huwag ligaligin ang 
Ammon o makipaghidwaan sa kanila, yamang sila 
ay mga anak ni Lot na pamangkin ni Abraham. 
--Deu 2:19: tingnan ang AMMONITA, MGA. 


AMMONIM, MGA [Ang mga Bayan]. Sa 
2 Cronica 20:1, may binabanggit ang tekstong Ma- 
soretiko na ilan sa mga “Ammonim [sa Heb., Am- 
moh-nim']" na sumama sa mga anak ni Moab at ni 


AMMONITA, MGA 


Ammon upang makipagdigma kay Jehosapat na 
hari ng Juda. Isinisingit ng King James Version ang 
salitang “iba” upang ang teksto ay basahing, “ang 
mga anak ni Moab, at ang mga anak ni Ammon, at 
kasama nila ang iba maliban pa sa mga Ammoni- 
ta,” samantalang isinasalin naman ng ilang salin 
ang nabanggit na parirala bilang “ilan sa mga Am- 
monita” (MR, JP, Dy) o “iba sa mga Ammonita” 
(AS-Tg), bagaman waring hindi ito makatuwiran 
dahil binanggit na sa talata ang mga Ammonita. Iti- 
nuturing ng Biblia Hebraica Stuttgartensia (tlb) at 
ng karamihan sa makabagong mga salin (Ro, Mo, 
AT, RS, JB) na ang tekstong ito ay tumutukoy sa 
mga Meunim sa 2 Cronica 26:7. Batay sa pangma- 
las na ito, diumano'y nagkapalit ang unang dala- 
wang katinig (Y) ng Hebreong Meu:nim,, anupat 
naging “Am-moh-nim, dahil sa pagkakamali ng es- 
kriba. Ang pag-uugnay na ito sa mga Meunim ay 
maaari ring dahil binanggit sa huling bahagi ng ulat 
tungkol sa pakikipaglaban kay Jehosapat na ang 
“bulubunduking pook ng Seir” (sa halip na “mga 
Ammonim") ay kasama ng mga hukbong Ammoni- 
ta at Moabita. (2Cr 20:10, 22, 23) Ginamit ng mga 
tagapagsalin ng Septuagint ang salitang Griego ring 
iyon (Minai'on) bilang salin ng terminong Hebreo 
sa 2 Cronica 20:1 gaya ng ginawa nila sa mga teks- 
tong tumutukoy sa mga Meunim, anupat ipinakiki- 
tang kinikilala nila na magkapareho ang mga iyon. 
--Tingnan ang MEUNIM, MGA. 

Gayunman, yamang hindi matiyak ang bagay na 
ito, minabuti ng ilang tagapagsalin, gaya ni Isaac 
Leeser at ng mga tagapagsalin ng New World Trans- 
lation, na tumbasan na lamang ng transliterasyon 
sa Ingles ang terminong ito, sa gayon ay pinanati- 
li ang pananalita ng tekstong Masoretiko. 


AMMONITA, MGA [Ni (Kay) Ammon]. Mga 
inapo ni Ammon (Ben-ami), na anak ni Lot sa na- 
kababata sa dalawa niyang anak na babae. (Gen 
19:36-38) Sila ay malapit na kamag-anak ng mga 
Moabita na nagmula sa isa pang anak ni Lot, si 
Moab, at lagi silang binabanggit sa kasaysayan ng 
Bibliya at sa sinaunang sekular na kasaysayan bi- 
lang kasama ng mga Moabita. Sila rin ay malayong 
kamag-anak ng mga Israelita, at ang Biblikal na ka- 
ugnayang ito ay sinusuportahan ng bagay na ang 
wikang Ammonita ay isang diyalekto o ibang anyo 
ng wikang Hebreo. Gayunman, maliban sa iilang 
pagkakataon, ang mga Ammonita ay nagpakita ng 
matinding pakikipag-alit sa bansang Israel. 
Nasasakupang Teritoryo. [Maliwanag na dahil 
sa konsiderasyon sa kanilang tapat na ninunong si 
Lot, pinangyari ng Diyos na Jehova na makuha ng 
mga Ammonita ang teritoryong dating pag-aari ng 
mga Repaim, ang matatangkad na tao na tinawag 


AMMONITA, MGA 


na Zamzumim ng mga Ammonita. (Deu 2:17-21) 
Ang lupaing ito ay nasa S ng timugang dulo ng 
Ilog Jordan, at may panahon na ang teritoryo ng 
mga Ammonita ay karatig niyaong sa mga Moabita 
sa matalampas na rehiyon sa silanganing panig ng 
Dagat na Patay. Gayunman, mga ilang panahon 
bago pumasok ang Israel sa Canaan, itinaboy ng 
mga Amorita ang mga Ammonita mula sa isang 
bahagi ng kanilang lupain at itinulak sila patu- 
ngo sa H at sa S, anupat nagkaroon ng teritoryo 
ang mga Amorita sa pagitan nila at ng mga Moa- 
bita (na nawalan din ng malaking teritoryo). (Bil 
21:26, Jos 12:2; Huk 11:13, 22) Mula noon, ang na- 
ging lupain ng mga anak ni Ammon ay sumaklaw 
mula sa bandang itaas ng pakurbang agusang libis 
ng Jabok at pasilangan patungo sa disyerto (Bil 
21:24: Jos 12:2), at ang kanilang kabisera ay nasa 
Raba (makabagong 'Amman) malapit sa pinagmu- 
mulan ng tubig ng Jabok. (Deu 3:11) Ang mga ar- 
keologo ay nakatuklas sa rehiyong ito ng sinaunang 
mga lugar at mga hanggahang tanggulan ng mga 
Ammonita. 

Sa utos ng Diyos, nag-ingat ang mga Israelita na 
huwag pumasok sa lupain ng mga Ammonita noong 
nilulupig nila ang kalapit na mga Amorita. (Deu 
2:37: Jos 13:8-10) Kaya bagaman sinasabi ng Josue 
13:25 na tinanggap ng tribo ni Gad ang “kalahati ng 
lupain ng mga anak ni Ammon” bilang bahagi ng 
mana ng kanilang tribo, maliwanag na ang tinutu- 
koy ay ang lupaing kinuha ng mga Amorita mula sa 
mga Ammonita, isang teritoryo na lumilitaw na 
nasa pagitan ng Ilog Jordan at ng itaas na bahagi ng 
Jabok. 

Mga Pakikipaglaban sa Israel. Noong pana- 
hon ni Haring Eglon ng Moab, ang mga Ammonita, 
kasama ang mga Amalekita, ay nakiisa sa mga Mo- 
abita sa pagsalakay sa Israel, anupat lumusob sila 
pakanluran sa Jerico sa K ng Jordan. (Huk 3:12-14) 
Matapos pawiin ni Hukom Ehud ang mga epekto ng 
pagsalakay na ito (Huk 3:26-30), ang mga Ammo- 
nita ay hindi na muling naging malaking banta sa 
Israel hanggang noong mga araw ni Jepte. Nang pa- 
nahong iyon ay bumalik ang mga Israelita sa pagli- 
lingkod sa mga diyos ng mga bansa at sinundan ito 
ng 18 taon ng paniniil sa Israel, anupat ginipit ng 
mga Ammonita ang Israel mula sa S at nagbanta 
naman ang mga Filisteo mula sa kanluran. Bukod 
pa sa sumalakay ang mga hukbong Ammonita sa 
mga Israelitang nakatira sa Gilead, lumusob din 
sila sa K ng Jordan upang ligaligin ang mga tribo 
nina Benjamin, Juda, at Efraim. (Huk 10:6-10) Nang 
malinisan na ang mga Israelita mula sa huwad na 
pagsamba, nagsama-sama sila sa ilalim ng pangu- 
nguna ni Jepte, at pagkatapos na legal na mapabu- 
laanan ni Jepte ang paratang ng mga Ammonita na 
ang Israel ay nang-agaw ng karapatan sa lupain, 


112 


ang mga Ammonita ay dumanas ng matinding pag- 
katalo.---Huk 10:16-11:33; tingnan ang JEPTE. 

Ipinapalagay ng ilang iskolar na mali ang pagtu- 
koy ni Jepte kay “Kemos na iyong diyos,” anupat si- 
nasabi nila na si Kemos ay pambansang diyos ng 
Moab, hindi ng Ammon. (Huk 11:24, Bil 21:29) Ba- 
gaman ang diyos ng mga Ammonita ay tinutukoy 
sa iba't ibang paraan bilang Molec, Milcom, o Mal- 
cam (1Ha 11:5, 7; Jer 49:1, 3), itinuturing ng ilang 
iskolar na ang mga terminong ito (na lahat ay ka- 
ugnay ng salitang-ugat na “hari”) ay mga titulo 
sa halip na mga pangalang pantangi, at maaaring 
ikinapit ang mga ito sa diyos na si Kemos. Magkaga- 
yunman, ang mga Ammonita ay politeistiko (Huk 
10:6), at maaaring ang pagsamba kay Kemos ay 
prominente rin sa kanila gaya sa kanilang kamag- 
anak na mga Moabita. 

Ayon sa Griegong Septuagint, mga isang buwan 
matapos maitalaga si Saul bilang hari ng Israel, ki- 
nubkob ni Haring Nahas ng Ammon ang lunsod ng 
Jabes sa Gilead, anupat pinasusuko ang lunsod lakip 
ang malupit na kahilingan na magkakaroon lamang 
ng kapayapaan ang mga kalalakihan nito kung ipa- 
dudukit ng mga ito ang kanilang kanang mata. 
(Tingnan ang Nanas Blg. 1.) Nang mabalitaan ni 
Saul ang pagkubkob, pinatunayan niya ang kani- 
yang kakayahan bilang hari, anupat tinipon ang 
mga hukbong Israelita at nilupig ang mga Ammo- 
nita. (1Sa 11:1-4, 11-15) Ipinakikita ng pananalita ni 
Samuel na ang tumitinding banta ng mga Ammoni- 
ta sa ilalim ng pamamahala ni Nahas ang nag- 
udyok sa mga Israelita na humingi ng isang hari. 
--1Sa 12:12. 

Noong panahon ng pamamahala ni David. 
Dumanas din ng pagkatalo ang mga Ammonita sa 
mga kamay ni David, at sinamsaman niya sila at pi- 
nagbayad ng tributo. (1Cr 18:11) Ang ulat sa 2 Sa- 
muel 8:11, 12 tungkol dito ay bahagi ng isang su- 
maryo ng mga pananakop ni David, at maaaring 
ang sumaryo ay wala sa kronolohikal na pagkaka- 
sunud-sunod kung tungkol sa nauna at sumunod na 
mga ulat. Kaya naman ipinahihiwatig ng 2 Samuel 
10:1, 2 ang isang waring mapayapang ugnayan sa 
pagitan ng Ammon at ng Israel noong panahong 
namamahala si David hanggang noong mamatay si 
Haring Nahas. Gayunman, lubhang nagalit si David 
kay Hanun, na anak at kahalili ni Nahas, dahil hini- 
ya nito ang mga mensaherong isinugo ni David sa 
kaniya upang maghatid ng kaaliwan. Nang mabatid 
ng mga Ammonita ang kalubhaan ng ginawa ni- 
lang panghahamak, humingi sila ng mga hukbong 
mersenaryo mula sa mga Siryano at naghanda si- 
lang sumalakay sa Israel, ngunit nadaig at natalo 
sila ng Israelitang heneral na si Joab at ng kaniyang 
kapatid na si Abisai.--2Sa 10:1-14: 1Cr 19:6-15. 


113 


Noong sumunod na tagsibol, ang Raba, na kabise- 
rang lunsod ng Ammon, ay kinubkob ng mga huk- 
bo ni David. Sa isang desperadong pagsugod ng ki- 
nukubkob na mga Ammonita, si Uria na Hiteo ay 
namatay. (2Sa 11:1, 17, 24, 26, 27: tingnan ang 
Rasa Blg. 1.) Mahirap matiyak kung gaano katagal 
ang pagkubkob na ito. Ang kapanganakan ng anak 
ni Bat-sheba sa pangangalunya at ang kapangana- 
kan ni Solomon nang maglaon ay maaaring naga- 
nap sa loob ng panahon ng pagkubkob. Maaari ring 
isinalaysay lamang ang mga ito sa kabuuan upang 
lubusang matapos ang ulat may kinalaman kay Bat- 
sheba, bagaman maaaring naganap ang kapanga- 
nakan ng isang sanggol o ng dalawang sanggol na 
iyon pagkaraan ng pagkubkob. Bagaman ang ulat sa 
1 Cronica 20:1, 2 ay waring hindi naman tala- 
ga nagpapahiwatig ng isang mahabang yugto, hin- 
di kataka-taka kung ang pagkubkob ay tumagal pa 
hanggang noong sumunod na taon. Lubusang nasa- 
kop ni David ang kabisera ng Ammon nang dakong 
huli.---2Sa 12:26-29. 

“Ang korona ni Malcam,” na binanggit noong ma- 
bihag ang Raba, ay maliwanag na isang korona sa 
ulo ng Ammonitang idolong diyos na sa ibang mga 
teksto ay tinatawag na Molec o Milcom. Bagaman 
isinalin ng Revised Standard Version ang terminong 
Hebreo na Malkam' bilang “kanilang hari,” waring 
hindi makatuwiran na tumukoy ito sa isang ha- 
ring tao yamang ang korona ay tumitimbang nang 
“isang talento na ginto” (mga 34 na kg, 92 lb t). Ma- 
lamang din na sandali lamang ipinatong ang korona 
sa ulo ni David, marahil ay upang itanghal ang 
tagumpay laban sa huwad na diyos na ito.---2Sa 
12:30. 

Dahil sa pagkakasalin ng 2 Samuel 12:31 sa ilang 
bersiyon (KJ, AS, Dy), ipinalagay ng marami na 
ang natalong mga Ammonita ay may-kalupitang 
nilagari, pinalakol, at sinunog ni David hanggang sa 
mamatay. Gayunman, maliwanag na ibinibigay ng 
mas huling mga salin (RS, AT, NW, JB) ang tamang 
diwa, anupat ipinakikita na ang mga Ammonita ay 
puwersahang pinagtrabaho sa mga gawain gamit 
ang mga lagari at mga palakol at sa paggawa ng 
mga laryo. Pinatutunayan ito ng bagay na ang ter- 
minong Hebreo na isinaling “hurnuhan ng laryo" sa 
ilang salin ay tumutukoy na ngayon sa hulmahang 
kahoy na pinagmomoldehan ng luwad upang ma- 
ging hugis-laryo. 

Hindi lahat ng Ammonita ay mahihigpit na kaa- 
way ng Israel dahil si Zelek na Ammonita ay kabi- 
lang sa makapangyarihang mga lalaki ni David. 
(2Sa 23:37) Kabilang din sa mga banyagang asawa 
ni Haring Solomon ang ilang babaing Ammonita, 
kasama na ang ina ni Rehoboam. (1Ha 11:1; 14:31) 
Gayunman, naging isang sanhi ito ng pag-aaposta- 


AMMONITA, MGA 


ta ni Solomon at ng pagtatayo niya ng “matataas na 
dako” para sa pagsamba kay Milcom at sa ibang 
mga diyos, anupat nang maglaon ay winasak ng ta- 
pat na si Haring Josias ang mga dakong ito.---1Ha 
11:5: 2Ha 23:13. 

Noong panahong mahati na ang kaharian. 
Muling natamo ng mga Ammonita ang kani- 
lang kasarinlan mula sa Davidikong mga hari at, 
noong panahon ng paghahari ni Jehosapat (936- 
mga 911 B.C.E.), sumama sila sa mga Moabita at sa 
mga tumatahan sa bulubunduking pook ng Seir sa 
pagsalakay sa Juda, ngunit ang alyansang ito ay 
dumanas ng masaklap na pagkatalo. (2Cr 20:1-4, 
10-26) Inaangkin ng mga inskripsiyon ng Asirya- 
nong si Haring Salmaneser III, na namahala noong 
panahon ni Haring Jehu (mga 904-877 B.C.E.) ng 
Israel, na ang mga hukbo ni “Ba'sa, anak ni Ruhu- 
bi, mula kay Ammon” ay kabilang sa koalisyon 
ng mga haring kalaban ng Asirya sa pagbabaka 
sa Karkar. (Ancient Near Eastern Texts, inedit ni 
J. B. Pritchard, 1974, p. 279) Ang isa sa mga ka- 
sabuwat sa pagpatay kay Haring Jehoas ng Juda 
(mga 859 B.C.E.) ay si Zabad, anak ng babaing Am- 
monita na si Simeat. (2Cr 24:22, 26) Dahil sa mata- 
tag na pamahalaan ni Uzias (829-778 B.C.E.), ang 
mga Ammonita ay muling sumailalim sa kontrol ng 
Juda (2Cr 26:8), at nang maglaon ay nakontrol din 
ng anak ni Uzias na si Jotam ang Ammon, anupat 
siningil niya sila ng 100 talentong pilak ($660,600) 
at 10,000 takal na kor (2,200 kl: 62,500 bushel) ng 
trigo at 10,000 ng sebada. (2Cr 27:5) Maaaring na- 
kayanan ng mga Ammonita na bayaran ang mala- 
king halagang ito sa loob ng tatlong sunud-sunod 
na taon dahil sa kanilang magandang lokasyon sa 
kahabaan ng isa sa pangunahing mga ruta ng kala- 
kalan mula Arabia hanggang Damasco at dahil sa 
katabaan ng rehiyon sa Libis ng Jabok, anupat ang 
trigo at sebada ay mga pangunahin pa ring produk- 
to sa lugar na ito. 

Maliwanag na ang tumitinding pakikialam ng 
Asirya sa Palestina noong panahon ng paghahari ng 
kahalili ni Jotam na si Ahaz (761-746 B.C.E.) ang na- 
ging dahilan upang makalaya ang mga Ammonita 
sa pananakop ng mga Judeano. Ngunit kapalit nito, 
sumailalim ang mga Ammonita sa paniniil ng Asir- 
ya, sapagkat nakatala sa mga rekord ni Tiglat-pile- 
ser III na si “Sanipu ng Bit-Ammon [sambahayan ni 
Ammon]” ay nagbabayad ng tributo sa Asirya, gaya 
rin ni Ahaz ng Juda at ni Salamanu ng Moab. Ipina- 
kikita rin ng Prisma ni Senakerib, kung saan isina- 
salaysay ang kaniyang pagsalakay sa Juda noong 
panahon ni Hezekias, na ang Ammon ay nagdada- 
la ng mga kaloob sa Asiryanong mananalakay na 
iyon. Gayundin, sinasabi ng anak ni Senakerib na 
si Esar-hadon, isang kapanahon ni Manases, na si 


AMMONITA, MGA 


“Puduil, hari ng Bet-Ammon,” ay kabilang sa mga 
naglalaan ng mga materyales para sa pagtatayo ng 
lunsod ng Nineve. 

Lumilitaw na pagkatapos ipatapon ni Tiglat-pile- 
ser III at ng isa sa kaniyang mga kahalili ang mga 
tao ng hilagang kaharian ng Israel (2Ha 15:29, 17:6), 
sinimulang panirahan ng mga Ammonita ang teri- 
toryo ng tribo ni Gad, na hindi nila nakuha sa paki- 
kipaglaban kay Jepte. (Ihambing ang Aw 83:4-8.) 
Kaya naman sa makahulang mensahe ni Jehova sa 
pamamagitan ni Jeremias, sinaway ang mga Am- 
monita dahil sa pag-agaw nila sa mana ng mga Ga- 
dita at binabalaan sila tungkol sa dumarating na 
pagkawasak ng Ammon at ng diyos nito na si Mal- 
cam (Milcom). (Jer 49:1-5) Bukod pa riyan, nag- 
padala ang mga Ammonita ng mga pangkat ng 
mandarambong upang manlusob sa Juda sa ilalim 
ng pamamahala ni Haring Jehoiakim noong huling 
mga taon ng Judeanong kaharian.---2Ha 24:2, 3. 

Pagsalakay ng Babilonya. Matapos ibagsak 
ng Babilonya ang Juda (607 B.C.E.), tumakas ang 
ilang Judio patungong Ammon, Moab, at Edom 
ngunit bumalik sila nang mabalitaan nilang hini- 
rang si Gedalias bilang tagapamahala ng lupain. 
(Jer 40:11, 12) Gayunman, nakipagsabuwatan si Ha- 
ring Baalis ng Ammon sa Judeanong pinuno ng 
hukbo na si Ismael upang maipapatay si Gedalias 
(2Ha 25:23, Jer 40:14: 41:1-3), at pagkatapos nito ay 
nanganlong si Ismael sa Ammon.---Jer 41:10-15. 

Bagaman nagsaya ang Ammon sa pagbagsak ng 
Jerusalem, nang maglaon ay dumating ang araw ng 
pagsusulit ni Jehova laban sa tuling mga Ammoni- 
ta dahil sa kanilang di-tuling mga puso. (Jer 9:25, 
26) Bilang katuparan ng mga hulang inihayag nina 
Jeremias, Ezekiel, at Amos, ang mga Ammonita ay 
nagsimulang uminom mula sa kopa ng poot ni Jeho- 
va, anupat nagdusa sila sa tabak, taggutom, salot, at 
sa pagkawasak ng kanilang lupain.---Jer 25:17, 21, 
27:1-8, Eze 25:1-10, Am 1:13-15. 

Hindi basta na lamang nagpasakop ang Ammon 
sa pamatok ng Babilonya at ipinakita ito ni Ezekiel 
nang ilarawan niya ang hari ng Babilonya (si Nabu- 
codonosor) bilang nakatayo sa pinagsasalubungan 
ng mga daan at gumagamit ng panghuhula upang 
magpasiya kung sasalakay siya sa Raba ng Ammon 
o sa Juda. (Eze 21:19-23, 28-32) Bagaman ipinakita 
ng tanda na dapat muna siyang sumalakay sa Jeru- 
salem, iniulat ng Judiong istoryador na si Josephus 
na noong ikalimang taon pagkaraang itiwangwang 
ang Jerusalem, bumalik si Nabucodonosor upang 
makipagdigma sa Coele-Sirya, Ammon, at Moab. 
(Jewish Antiquities, X, 181 [ix, 7]) Gaya ng inihula, 
ang Ammon ay magiging “pahingahang-dako ng 
kawan” at ang Raba naman ay magiging “pastu- 
lan ng mga kamelyo.” (Eze 25:5) Aariin ng mga 


114 


taga-Silangang nakasakay sa kamelyo ang lupain at 
magtotolda sila roon.---Eze 25:4. 

Malamang na ang mga Ammonitang tapon, kasa- 
ma ng mga tapon mula sa ibang mga bansa, ay pi- 
nahintulutan ni Ciro, ang manlulupig ng Babilonya, 
na bumalik sa kanilang sariling lupain bilang katu- 
paran ng Jeremias 49:6. 

Pakikipag-asawa sa mga Israelita. Pagkaba- 
lik ng mga Judio mula sa pagkatapon (537 B.C.E.), 
isang Ammonita na nagngangalang Tobia ang na- 
nguna sa pagsisikap na hadlangan ang muling pag- 
tatayo ng mga pader ng Jerusalem. (Ne 4:3, 7, 8) 
Subalit nang maglaon ay nangahas pa nga siyang 
gamitin ang isang bulwagang kainan sa bakuran ng 
templo hanggang noong ihagis ni Nehemias sa la- 
bas ang kaniyang mga muwebles dahil sa matin- 
ding galit. (Ne 13:4-8, tingnan ang Tosta Blg. 2.) Ma- 
rami rin sa pinabalik na mga Judiong tapon ang 
kumuha ng mga asawa mula sa mga Ammonita at 
mula sa ibang mga lahi ngunit pinaalis nila ang la- 
hat ng mga asawang iyon matapos silang tumang- 
gap ng matinding pagsaway.--Ezr 9:1, 2; 10:10-19, 
44: Ne 13:23-27. 

Matapos patalsikin si Tobia mula sa bakuran ng 
templo, ang kautusan ng Diyos sa Deuteronomio 
23:3-6 na nagbabawal sa pagpasok ng mga Ammo- 
nita at mga Moabita sa kongregasyon ng Israel ay 
binasa at ikinapit. (Ne 13:1-3) Ang pagbabawal na 
ito, na ibinigay mga 1,000 taon na ang nakararaan 
dahil sa pagtanggi ng mga Ammonita at mga Moa- 
bita na tulungan ang mga Israelita noong malapit 
na ang mga ito sa Lupang Pangako, ay karaniwang 
ipinapalagay na nangangahulugang hindi sila maa- 
aring maging legal na mga miyembro ng bansang 
Israel taglay ang lahat ng karapatan at pribilehiyo 
ng isang tunay na miyembro. Hindi naman ito na- 
ngangahulugan na ang mga indibiduwal na Am- 
monita o Moabita ay hindi maaaring makihalubilo 
o manirahang kasama ng mga Israelita at sa gayo'y 
makinabang mula sa mga pagpapala ng Diyos sa ka- 
niyang bayan, anupat makikita ito sa bagay na ka- 
bilang si Zelek, na nabanggit na, sa pangunahing 
mga mandirigma ni David, at gayundin sa rekord 
may kinalaman kay Ruth na babaing Moabita.---Ru 
1:4, 16-18. 

May kinalaman sa huling nabanggit na kaso, ipi- 
nakikita ng pag-aasawa ni Ruth kay Boaz na kapag 
ang mga babae ng mga bansang iyon ay naging 
mga mananamba ng tunay na Diyos, maaari si- 
lang maging asawa ng mga lalaking Judio. Dahil 
ang mga terminong “Ammonita” at “Moabita” sa 
tekstong Hebreo ng Deuteronomio 23:3-6 ay nasa 
kasariang panlalaki, sinasabi ng Judiong Mishnah 
(Yevamot 8:3) na mga lalaking Ammonita at Moabi- 
ta lamang ang hindi tinanggap sa Israel. Gayun- 


115 


man, ang paggigiit ni Ezra na paalisin ng mga lala- 
king Judio ang kanilang mga asawang banyaga, at 
ang gayunding saloobin ni Nehemias, ay nagpapa- 
hiwatig na maaari lamang maging bahagi ng Israel 
ang mga babaing Ammonita at Moabita kung ta- 
tanggapin nila ang tunay na pagsamba. 

Bagaman ipinakikita ng katibayan mula sa kasay- 
sayan, pati na ng Apokripal na aklat ng 1 Macabeo 
(5:6), na ang Ammon ay patuloy na nanatiling 
isang hiwalay na teritoryo hanggang noong ikala- 
wang siglo B.C.E., lumilitaw na pagsapit ng unang 
siglo B.C.E., ang rehiyong iyon ay naging sakop na 
ng kahariang Nabateano, at pagsapit ng ikatlong 
siglo C.E., naglaho na sa kasaysayan ang mga Am- 
monita bilang isang bayan, anupat tiyak na napasa- 
nib sa mga tribong Arabe. Kaayon ng inihula ni Ze- 
fanias, ang mga anak ni Ammon ay naging “gaya 
ng Gomorra, .. . isang tiwangwang na kaguhuan.” 
—Zef 2:8-10. 

Yamang naglaho na ang mga Ammonita noong 
maagang bahagi ng Karaniwang Panahon, tiyak na 
ang pagbanggit ni Daniel sa Ammon sa kaniyang 
hula may kaugnayan sa “panahon ng kawakasan" ay 
dapat unawain bilang makasagisag. Maliwanag na 
tumutukoy ito sa ilang mga bansa o mga organisa- 
syon na hindi makokontrol ng “hari ng hilaga.” 
--Dan 11:40, 41. 


AMNESTIYA. Inilalahad ng Esther 2:18 na ang 
Persianong monarka na si Ahasuero, matapos ga- 
wing kaniyang reyna si Esther, ay nagdaos ng isang 
malaking piging bilang parangal kay Esther at nag- 
kaloob siya ng “isang amnestiya para sa mga nasa- 
sakupang distrito” sa kaniyang kaharian. Ang sa- 
litang Hebreo na hanachah' na ginamit dito ay 
minsan lamang lumilitaw sa Kasulatan. Isinasalin 
ito sa iba't ibang paraan bilang “pagpapalaya” (LXX, 
KJ), “pagpapalaya sa pagbabayad ng buwis” (sa 
isang Targum at sa RS), “pagpapatawad ng sala” 
(AS-Tg), “pahinga” (Vg), “araw ng pahinga” (BSP), 
at “pista opisyal” (AT, MB, NPV). Iminumungkahi 
ng mga komentarista na maaaring kasama sa ga- 
yong pagpapalaya, o amnestiya, ang pagpapalaya sa 
pagbabayad ng tributo, pagpapalaya sa paglilingkod 
militar, pagpapalaya sa pagkakabilanggo, o kombi- 
nasyon ng mga ito. Ibang salitang Hebreo (shemit- 
tah) naman ang ginagamit sa ibang mga talata sa 
Kasulatan upang ilarawan ang pagpapalaya sa pag- 
kakautang o pagtigil sa pagtatrabaho.--Deu 15:1, 
2, 9; 31:10, tingnan ang SABBATH, TAON NG. 

Tungkol sa pagpapalaya sa mga bilanggo, mapa- 
pansin na may ilang paghihimagsik na bumangon 
noong panahon ng paghahari ni Jerjes I, ipinapala- 
gay na ang Ahasuero sa aklat ng Esther. Sinasabi sa 
isang inskripsiyong mula sa Persepolis na itinutu- 
ring na isinulat ni Jerjes: “Nang maging hari na ako, 


AMOK 


may (ilan) sa mga bansang ito . . . na naghimagsik 
(ngunit) dinurog (sa literal: pinatay) ko ang mga 
bansang ito, ... at inilagay ko sila (muli) sa kani- 
lang (dating pulitikal na) katayuan.” (Ancient Near 
Eastern Texts, inedit ni J. B. Pritchard, 1974, p. 317) 
Walang alinlangan na nagkaroon si Ahasuero ng 
mga pulitikal na bilanggo nang supilin niya ang 
mga pag-aalsang ito, at maaaring pinatawad niya 
ang mga paratang laban sa mga iyon at pinagkalo- 
oban niya sila ng amnestiya, o paglaya, noong ma- 
sayang panahong iyon nang gawin niyang reyna si 
Esther. (Ihambing ang Mat 27:15.) Gayunman, hin- 
di pa rin matiyak kung ano talagang uri iyon ng am- 
nestiya. 


AMNON 
lagi]. 

1. Panganay na anak ni David kay Ahinoam na 
Jezreelita, ipinanganak sa Hebron.--2Sa 3:2, 1Cr 
3:1. 

Ninasa ni Amnon ang magandang si Tamar, na 
kapatid ni Absalom, hanggang sa mahibang na siya 
sa pag-ibig. Sinunod niya ang payo ng kaniyang 
pinsang si Jehonadab na magkunwaring may sakit 
at hilingin kay Haring David na paparoonin si Tamar 
sa kaniyang pribadong silid upang makagawa ito ng 
“tinapay ng kaaliwan” sa kaniyang harapan. Pagka- 
tapos ay ginamit niya ang pagkakataong iyon upang 
puwersahang halayin ang kaniyang kapatid sa ama, 
sa kabila ng pakikiusap at pangangatuwiran ni Ta- 
mar sa kaniya. Ipinakikita ng kaniyang ginawa na 
ang erotikong pag-ibig ay maaaring maging na- 
pakamakasarili sapagkat matapos niyang bigyang- 
kasiyahan ang kaniyang pagnanasa, itinaboy niya si 
Tamar sa labas dahil pinandirihan niya ito palibha- 
sa'y nadama niyang naging marumi siya dahil kay 
Tamar.---2Sa 13:1-19. 

Ang tunay na kapatid ni Tamar, si Absalom, ay 
nagkimkim ng poot kay Amnon dahil sa ginawa 
nito. Pagkaraan ng dalawang taon, sa isang kapista- 
han para sa paggugupit sa mga tupa, ipinapatay ni 
Absalom si Amnon sa kaniyang mga lingkod ha- 
bang ito ay “nagsasaya dahil sa alak.” (2Sa 13:20-29) 
Yamang si Amnon, bilang panganay na anak ni Da- 
vid, ang inaasahang magmamana ng trono, maaari 
ring inisip ni Absalom na pabor sa kaniya kung ma- 
mamatay ito sapagkat magiging malaki ang posibi- 
lidad na matamo niya ang pagkahari. Sa pangyaya- 
ring ito, nagsimulang matupad ang hula ni Natan na 
binigkas niya pagkatapos na magkasala si David 
may kaugnayan sa asawa ni Uria.---2Sa 12:10, ting- 
nan ang ABSALOM. 

2. Ang una sa nakatalang apat na anak ni Shi- 
mon, mula sa tribo ni Juda.— 1Cr 4:1, 20. 


AMOK [Malalim: Di-maintindihan]. Isang pangu- 
nahing saserdote na bumalik kasama ni Zerubabel 


[Mapagkakatiwalaan, Tapat, Namama- 


AMON 


mula sa pagkatapon sa Babilonya. (Ne 12:1, 7) Ang 
kaniyang pamilya ay kinatawanan ng kaniyang anak 
na si Eber noong panahon ni Joiakim.---Ne 12:12, 20. 


AMON. 
[1-3: Mapagkakatiwalaan, Tapat, Namamalagi]. 

1. Isang pinuno ng lunsod ng Samaria noong si 
Ahab na hari ng Israel ang namamahala (mga 940- 
920 B.C.E.). Inilagay sa ilalim ng kaniyang pag- 
iingat ang propetang si Micaias habang nakikipag- 
digma si Ahab laban sa Ramot-gilead.-- 1Ha 22:10, 
26; 2Cr 18:25. 

2. Isang hari ng Juda (661-660 B.C.E.) at anak ng 
balakyot na si Haring Manases. Nagsimula siyang 
mamahala sa edad na 22 at sinundan niya ang ido- 
latrosong landasin ng kaniyang ama noong mga 
unang taon nito. Walang alinlangang nagsisimula na 
noong panahong iyon ang masasamang kalagayan 
na inilarawan sa Zefanias 1:4; 3:2-4. Pagkaraan ng 
dalawang-taóng paghahari, pinaslang siya ng kaniya 
mismong mga lingkod. Pinatay ng “bayan ng lupain 
[am ha-a'rets|” ang mga nagsabuwatang iyon, gina- 
wa nilang hari ang kaniyang anak na si Josias, 
at inilibing nila si Amon sa “hardin ni Uza.” (2Ha 
21:19-26; 2Cr 33:20-25) Ang kaniyang pangalan ay 
kabilang sa talaangkanan ni Jesus.—Mat 1:10. 

3. Ang ulo ng pamilya ng ilang pinabalik na ta- 
pon na kabilang sa “mga anak ng mga lingkod ni So- 
lomon.” (Ne 7:57-59) Tinutukoy siya sa Ezra 2:57 bi- 
lang si “Ami.” 

4. Isang lokal na diyos ng Thebes, o No-Amon. 
Nang iangat siya sa posisyong “hari ng mga diyos,” 
nakilala siya sa pangalang Amon-Ra at ang kani- 
yang mataas na saserdote ang naging pinuno ng la- 
hat ng saserdoteng Ehipsiyo. Karaniwan nang ipina- 
kikita si Amon bilang isang lalaking may suot na 
korona na may dalawang mahahaba at magkahile- 
rang pakpak ng ibon, pero ipinakikita rin siya bilang 
isang lalaki na ang ulo ay ulo ng barakong tupa o bi- 
lang isang barakong tupa. Tulad ng maraming iba 
pang bathala ng Ehipto, malimit siyang ipinakiki- 
tang may hawak na crux ansata, ang “sagisag ng 
buhay.” Si Amon, ang asawa niyang si Mut, at si 
Khonsu (ang kaniyang inampong anak) ang bumu- 
buo sa tatluhang diyos ng Thebes. 

Malaking bahagi ng mga samsam ng Ehipto sa 
digmaan ang napupunta noon sa kabang-yaman ni 
Amon, anupat ang kaniyang mga saserdote ay na- 
ging lubhang makapangyarihan at mayaman. Sa 
akdang A History of Egypt (1902, Tomo V, p. 205- 
217), ipinahihiwatig ni E. A. W. Budge na maaaring 
aktuwal na pinasigla ng mga saserdote ang paki- 
kipagdigma para sa sarili nilang kapakinabangan. 
Nang maglaon, ang mga mataas na saserdote ni 
Amon, na ang katungkulan ay maaari nang ipama- 


116 


na, ay naging mas makapangyarihan pa kaysa sa 
mga paraon. Ang isa sa kanila, si Herihor, ay huma- 
lili sa kahuli-hulihang Ramses sa trono. Ayon sa 
History of Egypt ni J. H. Breasted, sa ilalim ni Hri- 
hor (Herihor), “anuman ang nais na legal na ipatu- 
pad ng Mataas na Saserdote ay maaaring pahintu- 
lutan sa pamamagitan ng pantanging orakulo ng 
diyos [na si Amon] sa anumang panahon, at, sa pa- 
mamagitan ng patiunang pagsasaayos, ang imahen 
ng kulto, na sa harap nito'y ipinababatid ng Ma- 
taas na Saserdote ang mga kagustuhan niya, ay 
laging tumutugon nang may pagsang-ayon ... 
Kaya sa pamamagitan ng pagmamanipula ng Mata- 
as na Saserdote, na namamahala nang may taha- 
sang pagwawalang-bahala sa batas at katarungan 
kung kinakailangan, napalilitaw niya na pinahihin- 
tulutan ng diyos ang lahat ng nais niyang ipatupad.” 
--1937, p. 523. 

Maraming kapighatian ang sumapit sa Thebes at 
sa kaniyang diyos na si Amon. Binanggit sa Kasula- 
tan ang dalawa sa mga ito. Noong ikapitong sig- 
lo B.C.E., ang Thebes ay lubusang winasak ng nan- 
lulupig na mga Asiryano sa ilalim ng pangunguna 
ni Ashurbanipal at ang lunsod ay sinamsaman ng 
lahat ng kayamanan nito. Binanggit ng propetang 
si Nahum ang pangyayaring iyon, anupat ginamit 
niya iyon upang ilarawan ang dumarating na pag- 
kawasak ng Nineve. (Na 3:8) Waring nakabawi ang 
Thebes mula sa dagok na pinasapit sa kaniya ng 
Asirya at medyo umunlad itong muli, ngunit hindi 
rin iyon nagtagal. Sinabi ni Jeremias na ang kahatu- 
lan ni Jehova ay laban sa Ehipto at sa mga diyos 
nito, kasama na ang Thebes at ang diyos nito na si 
Amon. Ibibigay sa kamay ni Nabucodonosor ang 
Ehipto, anupat magdudulot iyon ng kahihiyan sa 
Ehipto at sa mga diyos nito, lalo na kay Amon ng No 
(Thebes).---Jer 46:25, 26; tingnan ang No, No-AMON. 


AMORITA. Ang katawagang “Amorita” ay lu- 
militaw sa talaan ng mga anak ni Canaan, ngunit sa 
ibang mga talata, ang terminong ito, na palaging 
nasa anyong pang-isahan sa tekstong Hebreo, ay 
ginagamit upang tumukoy sa buong tribo ng mga 
Canaanita na nagmula sa orihinal na Amorita. Sa- 
makatuwid, sila ay isang lahing Hamitiko.---Gen 10: 
6, 15, 16, 1Cr 1:13, 14. 

Noong panahon ni Abraham, nilusob ng hari ng 
Elam, kasama ang tatlong iba pang hari, ang da- 
kong T ng Canaan at tinalo nila ang ilan sa mga 
Amorita na naninirahan sa Hazazon-tamar, na ipi- 
napalagay na nasa TK ng Dagat na Patay. Tatlong 
lalaking Amorita na nakatira sa Hebron o malapit 
dito ang “mga kakampi ni Abram” noon at dahil dito 
ay tinulungan nila siyang tugisin at talunin ang su- 
masalakay na mga hari, sa gayon ay nailigtas ang 
pamangkin niyang si Lot. (Gen 14) Gayunpaman, 


117 


pagkaraan ng ilang panahon, sinabihan ng Diyos si 
Abraham na kapag sa wakas ay "nalubos na’ ang ka- 
malian ng mga Amorita, ang mga inapo ni Abra- 
ham ay babalik sa Canaan mula sa isang banyagang 
lupain at aariin nila ang lupain ng mga Amorita. 
--Gen 15:13-21. 

Nang malapit nang mamatay si Jacob sa Ehipto, 
ipinangako ng patriyarkang iyon kay Jose: “Ibinibi- 
gay ko sa iyo ang isang balikat ng lupain na higit 
kaysa sa iyong mga kapatid, na kinuha ko mula sa 
kamay ng mga Amorita sa pamamagitan ng aking 
tabak at sa pamamagitan ng aking busog.” (Gen 
48:22) Yamang ang salitang Hebreo na isinaling “ba- 
likat” sa tekstong ito ay shekhem, sinasabi ng ilan na 
ang tinutukoy rito ni Jacob ay ang lote ng lupa na bi- 
nili niya malapit sa Sikem (sa Heb., Shekhem'). (Gen 
33:18, 19) Gayunman, ang bilihang iyon ay isang 
mapayapang transaksiyon, at walang rekord na na- 
kipaglaban si Jacob para makuha ang lupaing iyon. 
Bagaman nang maglaon ay may-kabangisang sina- 
lakay ng mga anak ni Jacob ang mga tao ng Sikem, 
itinanggi ni Jacob na may pananagutan siya sa pag- 
kilos na iyon noong pagkakataong iyon (Gen 34:30): 
at nang mamamatay na siya ay isinumpa niya ang 
galit nina Simeon at Levi na nag-udyok sa gayong 
pagsalakay. (Gen 49:5-7) Kaya waring mas makatu- 
wirang isipin na ang pangako ni Jacob ay isang ma- 
kahulang pananalita kung saan sa pamamagitan ng 
pananampalataya ay nakita niya sa pangitain ang 
pananakop sa Canaan sa hinaharap na para bang na- 
tupad na ito, anupat waring 'kinukuha ni Jacob ang 
lupain ng mga Amorita’ gamit ang tabak at busog 
ng kaniyang mga inapo. 

Isang Prominenteng Tribo sa Canaan. Iti- 
nuturing ng ilang komentarista na ang terminong 
“mga Amorita,” ayon sa pagkakagamit sa Genesis 
15:16 at 48:22, ay kumakatawan sa lahat ng mga tao 
sa Canaan sa kabuuan. Waring ang mga Amorita 
nga ang pangunahin o prominenteng tribo sa Cana- 
an noong panahon ng Pag-alis ng mga Israelita 
mula sa Ehipto. (Ihambing ang Deu 1:6-8, 19-21, 27, 
Jos 24:15, 18; Huk 6:10.) Kung totoo ito, mauunawa- 
an nga kung bakit paminsan-minsan ay tinutukoy 
ang ibang nakabababa at kamag-anak na mga tribo 
sa pamamagitan ng pangalan ng prominenteng tri- 
bo ng mga Amorita. Kaya sa Bilang 14:44, 45, sina- 
sabi ng ulat na naranasan ng mga Israelita ang ka- 
nilang unang pagkatalo sa digmaan sa kamay ng 
“mga Amalekita” at “mga Canaanita,” samantalang 
sinasabi lamang sa sumaryo ni Moises ng mga 
pangyayari sa Deuteronomio kabanata 1 na “ang 
mga Amorita” ang tumalo sa kanila. (Deu 1:44) Ga- 
yundin, sinasabi sa Josue 10:5 na ang Jerusalem ay 
pinamamahalaan ng isang Amoritang hari (iham- 
bing ang Eze 16:3, 45) ngunit ipinakikita naman sa 
ibang mga teksto na tinatahanan ito ng mga Jebu- 


AMORITA 
ais Hermon 
TERITORYONG 
AMORITA 
AMORITANG 
KAHARIAN 


NI OG 


NI SIHON 


A.L. ng 4 
Ea 


sita. (Jos 15:8, 63; Huk 1:21, ihambing din ang kaso 
ng Gibeon sa Jos 9:7 at 2Sa 21:2.) Sa katulad na pa- 
raan, ang pangalan ng isang tribo ng bansang Isra- 
el, ang Juda, ay tumukoy sa lahat ng Israelita sa pa- 
mamagitan ng katawagang “Judio.” 

Gayunpaman, ang mga Amorita ay nakatala rin 
nang bukod kasama ng mga independiyenteng tri- 
bong Canaanita. (Exo 3:8, 23:23, 24; 34:11-15) Sila'y 
isa sa “pitong bansa na higit na matao at makapang- 
yarihan” kaysa sa Israel, na pawang nakatalaga sa 
pagkapuksa. Ang Israel ay hindi dapat makipagti- 
pan sa kanila, ni makipag-alyansa man sa kanila 
ukol sa pag-aasawa, ni makibahagi sa kanilang hu- 
wad na pagsamba.---Deu 7:1-4. 

Nakita ng 12 tiktik na isinugo ni Moises sa Cana- 
an na ang bulubunduking pook ay tinatahanan ng 
mga Amorita, mga Hiteo, at mga Jebusita, saman- 
talang ang mga Amalekita naman ay naninirahan 
sa Negeb, at ang mga Canaanita ay nananahanan sa 
may dagat at sa tabi ng Jordan. (Bil 13:1, 2, 29) 
Gaya noong panahon ni Abraham, ang mga Amo- 
rita ay naninirahan pa rin sa Hebron at gayundin sa 
iba pang mga lunsod sa kabundukan sa K ng Jor- 
dan. (Jos 10:5) Gayunman, bago ang panahon ng 


AMORITA 


Pag-alis ng Israel, sinalakay nila ang teritoryo ng 
Moab at Ammon sa S ng Jordan, anupat inari nila 
ang rehiyon mula sa agusang libis ng Arnon sa T 
(nang maglaon ay naging hanggahan ng Moab), 
hanggang sa agusang libis ng Jabok sa H (ang 
hanggahan ng Ammon). (Bil 21:13, 24, 26; Jos 12:2, 
Huk 11:22) Ito ang nasasakupan ng Amoritang si 
Haring Sihon, na inilarawan ni Josephus na Judiong 
istoryador bilang “isang rehiyon na nasa pagitan ng 
tatlong ilog [ang Jordan, ang Arnon, at ang Jabok], 
anupat para bang ito'y isang pulo.” (Jewish Antig- 
uities, IV, 95 [v, 2]) Karagdagan pa, sa dakong H ng 
nasasakupan ni Sihon ay may isa pang kahariang 
Amorita na ang sentro ay nasa Basan sa ilalim ni 
Haring Og. Ang timugang hanggahan ng kaniyang 
kaharian ay waring nakadikit sa mga teritoryo ni Si- 
hon at ng mga Ammonita, sa gayon ay sumasaklaw 
mula sa Jabok sa T hanggang sa Bundok Hermon 
sa H.--Deu 3:1, 8. 

Pananakop ng Israel. Yamang papalapit na 
ang mga Israelita sa Lupang Pangako at inutusan 
sila ng Diyos na huwag pumasok sa mga teritoryo 
ng Moab at Ammon (Deu 2:9, 37), hiniling nila kay 
Haring Sihon sa kaniyang kabiserang lunsod ng 
Hesbon na pahintulutan silang dumaan sa kaniyang 
teritoryo, anupat nagbigay sila ng garantiya: “Para- 
anin mo ako sa iyong lupain. Hindi kami liliko sa bu- 
kid o sa ubasan. Hindi kami iinom ng tubig ng 
alinmang balon. Sa daan ng hari kami maglalakad 
hanggang sa makaraan kami sa iyong teritoryo.” Sa 
halip, sinalakay ni Sihon ang Israel kasama ang 
kaniyang pinagsama-samang mga hukbo, ngunit 
agad silang natalo sa Jahaz na di-kalayuan sa Hes- 
bon, at ang buong teritoryo ni Sihon ay naging pag- 
aari ng mga Israelita. (Bil 21:21-32, Deu 2:24-36, 
tingnan ang SIHON.) Pagkatapos, sinalakay ng Israel 
ang karatig na teritoryo ni Haring Og at nilupig din 
nila ang Amoritang tagapamahalang ito, anupat 60 
nakukutaang lunsod ang nabihag nila. (Bil 21:33-35, 
Deu 3:1-7, tingnan ang OG.) Dahil sa pagbagsak 
ng makapangyarihang mga kahariang ito ng mga 
Amorita sa kamay ng Israel, nakadama ng naka- 
panlulumong takot ang mga tao sa Moab (Bil 22:2-4) 
at gayundin ang mga tao sa Canaan, gaya ng isini- 
siwalat ng pananalita ni Rahab sa mga tiktik na Is- 
raelita. (Deu 2:24, 25; Jos 2:9-11) Ang teritoryo 
ng dalawang Amoritang hari na natalo ay naging 
mana ng mga tribo nina Ruben at Gad at ng kala- 
hati ng tribo ni Manases.--Bil 32:31-33, 39; Deu 
3:8-13. 

Kung tungkol naman sa mga Amorita na nasa K ng 
Jordan, “ang kanilang mga puso ay nagsimulang 
matunaw” nang mabalitaan nila ang makahima- 
lang pagtawid ng mga Israelita sa Jordan. Maaaring 
ang himalang ito, pati na ang malalaking tagumpay 
na natamo ng Israel, ang isang dahilan kung bakit 


118 


hindi sumalakay ang mga Amorita sa kampo ng Is- 
rael nang dakong huli noong panahong tuliin ang 
mga lalaking Israelita o noong ipagdiwang ng Israel 
ang Paskuwa. (Jos 5:1, 2, 8, 10) Gayunman, pagkata- 
pos na mawasak ang Jerico at Ai, isang napakalaking 
alyansa ng mga tribo ng Canaan ang binuo upang 
sama-samang makipaglaban sa Israel. (Jos 9:1, 2) 
Nang piliin ng mga lalaking Hivita ng Gibeon na ma- 
kipagpayapaan sa Israel, kaagad silang sinalakay ng 
“limang hari ng mga Amorita” at nakaligtas lamang 
sila sa pagkapuksa dahil sa magdamagang paghayo 
ng mga hukbo ni Josue at dahil sa tulong ni Jeho- 
va sa pamamagitan ng isang himala.--Jos 10:1-27, 
11:19. 

Pagkatapos ng pagbabakang ito at ng sumunod na 
kampanya ni Josue sa buong lupain, maliwanag na 
naigupo na ang kapangyarihan ng mga Amori- 
ta sa T ng Palestina. Magkagayunman, ang mga 
Amorita sa mga rehiyon sa H ay nakipag-alyansa 
sa ibang mga tribo upang makipagbaka sa Israel 
sa “tubig ng Merom.” Matapos dumanas ang mga 
Amorita ng matinding pagkatalo, hindi na muling 
binanggit na sila'y naging malaking banta sa Israel. 
(Jos 11:1-9) Mayroon pa ring nalabing mga Amori- 
ta, ngunit napakaliit na ng kanilang teritoryo at 
nang maglaon ay puwersahan silang pinagtrabaho 
sa ilalim ng pamumuno ng Israel. (Jos 13:4: Huk 
1:34-36) Ang mga babaing Amorita ay kinuha ng 
mga Israelita bilang mga asawa, na naging dahilan 
naman ng apostasya (Huk 3:5, 6), at sa pangkalaha- 
tan ay waring patuloy na naging mapanligalig ang 
mga Amorita, sapagkat binabanggit na noong mga 
araw ni Samuel, pagkaraan ng isang matinding pag- 
katalo ng mga Filisteo, “nagkaroon ng kapayapaan 
sa pagitan ng Israel at ng mga Amorita.” (1Sa 7:14) 
Muli, kasama ang mga Amorita sa mga puwersa- 
hang pinagtrabaho noong panahon ng paghahari ni 
Solomon. (1Ha 9:20, 21) Bantog ang kanilang idola- 
triya at kabalakyutan, at maliwanag na dito'y katu- 
lad sila ng lahat ng mga Canaanita. (1Ha 21:26, 2Ha 
21:11) Pagkabalik ng mga Israelita mula sa pagkata- 
pon sa Babilonya, ang pagkakaroon ng mga asa- 
wang Amorita ay isang malubhang suliranin pa rin 
sa gitna nila. (Ezr 9:1, 2) Ngunit nang maglaon, ang 
mga Amorita, na dating pinakaprominente sa bu- 
ong Canaan, ay lubusang naglaho, gaya ng isang 
mataas at dambuhalang punungkahoy na ang bu- 
nga ay inalis at ang mga ugat ay sinira.--Am 2: 
9, 10. 

Ang “Amurru.” Karaniwan nang ipinapalagay 
ng sekular na mga istoryador na ang mga Amorita 
sa Bibliya ay ang mga tao na tinatawag na Amurru 
sa sinaunang mga tekstong cuneiform na Akkadia- 
no (Asiro-Babilonyo). Sinasabi na ang Amurru ay 
sumalakay sa Mesopotamia noong unang bahagi ng 
ikalawang milenyo B.C.E. at na nagkaroon sila ng 


119 


isang kaharian sa Babilonia sa loob ng ilang siglo. Si 
Hammurabi, bantog na tagapagbigay-batas noong 
yugtong iyon, ay madalas na tukuyin bilang nag- 
mula sa mga “Amorita.” 

Gayunman, ang katibayan may kinalaman sa 
Amurru ay waring hindi sumusuporta sa mga kon- 
klusyon na nagpapalagay na sila ang mga Amorita 
na binabanggit sa Bibliya. Ang Amurru sa sinau- 
nang mga tekstong cuneiform ay pangunahin nang 
nangangahulugang “kanluran” na tumutukoy sa re- 
hiyon sa K ng Mesopotamia. Sa The International 
Standard Bible Encyclopedia, sinabi ni A. H. Sayce 
na ang pangalang Amurru ay “nagpapahiwatig la- 
mang kung saan sila mismo nanggaling, batay sa 
lokasyon ng Mesopotamia, at hindi nagbibigay ng 
impormasyon tungkol sa kanilang lahi o sa kanilang 
tunay na pangalan.” (Inedit ni G. W. Bromiley, 1979, 
Tomo 1, p. 113) Bagaman ang Mari, isang sinau- 
nang lunsod sa Eufrates na nasa hilagang Mesopo- 
tamia, ay tinutukoy ng makabagong mga sekular na 
istoryador bilang isang sentro na pinagmulan ng 
Amurru patungo sa Mesopotamia, halos lahat ng 
libu-libong tapyas na nakuha roon ay nasa wi- 
kang Semitiko Akkadiano (Asiro-Babilonyo) at may 
ilang pangalan na Kanlurang Semitiko ang pinang- 
galingan. Ngunit gaya ng nabanggit na, ang mga 
Amorita sa Bibliya ay Hamitiko, hindi Semitiko, at 
bagaman posible na gumamit ng isang wikang Se- 
mitiko ang isang grupo ng mga Amorita, posible rin 
na ang sinaunang Amurru ay “mga taga-kanluran” 
lamang na nagmula sa mga taong Semitiko na na- 
katira sa dakong K ng Babilonia. Si Propesor John 
Bright sa A History of Israel (1981, p. 49) ay nagsa- 
bi: “Sa loob ng ilang siglo [ng huling bahagi ng ikat- 
long milenyo at maagang bahagi ng ikalawang mi- 
lenyo B.C.E.] ang mga tao ng hilagang-kanlurang 
Mesopotamia at hilagang Sirya ay tinutukoy sa mga 
tekstong cuneiform bilang Amurru, samakatuwid 
nga, ‘mga taga-Kanluran.' Lumilitaw na ito ay na- 
ging isang pangkalahatang termino na tumutukoy 
sa mga nagsasalita ng iba't ibang diyalektong Hila- 
gang-Kanlurang Semitiko na masusumpungan sa 
lugar na iyon, malamang ay kabilang na rito yaong 
mga lahi na nang maglaon ay pinanggalingan kapu- 
wa ng mga Hebreo at mga Arameano.” 


AMOS [Isang Pasan: Nagdadala ng Pasan]. 

1. Isang propeta ni Jehova at manunulat ng ak- 
lat na nagtataglay ng kaniyang pangalan, nabuhay 
siya noong ikasiyam na siglo B.C.E. (Tingnan ang 
Amos, AKLAT NG.) Gayunman, hindi siya ipinanga- 
nak bilang anak ng propeta, ni isa man sa “mga 
anak ng mga propeta.”--1Ha 20:35, 2Ha 2:3, 4:1, 
Am 7:14. 

Siya ay nakatira sa bayan ng Tekoa, na mga 16 na 
km (10 mi) sa T ng Jerusalem at may taas na mga 


AMOS 


820 m (2,700 piye). Sa gawing S naman, pababa sa 
Dagat na Patay nang mga 1,200 m (4,000 piye), ay 
matatagpuan ang mapanglaw na ilang ng Juda, 
kung saan nagtrabaho ang propeta, noong maagang 
bahagi ng kaniyang buhay, bilang isang hamak na 
tagapag-alaga ng tupa. (Am 1:1) Ang salitang Heb- 
reo na no-gedhim' na isinalin sa Amos 1:1 bilang 
“mga tagapag-alaga ng tupa” ay matatagpuan din 
sa iisa lamang talata sa Bibliya. (2Ha 3:4) Nauugnay 
ito sa naqgqad, ang salitang Arabe para sa isang pan- 
tanging lahi ng tupa, na hindi gaanong maganda 
ngunit itinuturing na mahalaga dahil sa balahibo 
nito. Sa ilang na kaparangan ng Juda, si Amos ay 
nagtrabaho rin sa pana-panahon bilang isang ha- 
mak na tagaputi ng mga igos ng sikomoro, isang uri 
ng igos na itinuturing na pagkain lamang ng mga 
dukha. Ang mga bunga ng igos ay kinukudlitan o ti- 
nutusok upang agad na mahinog at higit na lumaki 
at tumamis.--Am 7:14; tingnan ang SIKOMORO. 

Gaya ng pastol na si David, na tinawag ng Diyos 
para sa pangmadlang paglilingkod, kinuha ni Jeho- 
va si Amos mula sa pagsunod sa kawan" at gina- 
wang isang propeta.--Am 7:15. 

Mula sa kaniyang pag-iisa sa ilang sa dakong ti- 
mog, isinugo si Amos sa idolatrosong sampung- 
tribong kaharian sa hilaga na ang kabisera ay Sa- 
maria. 

Sinimulan ni Amos ang kaniyang gawain bilang 
isang propeta dalawang taon bago naganap ang ma- 
lakas na lindol noong panahon ng paghahari ni 
Uzias na hari ng Juda. Nang panahong iyon, si Je- 
roboam II na anak ni Joas ang hari ng Israel. (Am 
1:1) Samakatuwid, ang panghuhula ni Amos ay na- 
ganap sa loob ng yugto ng 26 na taon mula 829 
hanggang mga 804 B.C.E., noong magpang-abot 
ang mga paghahari ng dalawang haring ito ng Juda 
at ng Israel. Ang lindol na naganap dalawang taon 
matapos atasan si Amos na maging isang propeta 
ay napakalakas anupat halos 300 taon pagkaraan 
nito ay espesipiko itong binanggit ni Zacarias.---Zac 
14:5. 

Hindi matiyak kung gaano katagal naglingkod si 
Amos bilang isang propeta sa hilagang kaharian. 
Salig sa paratang na isa siyang banta sa seguridad 
ng bansa, si Amos ay tinangkang patalsikin sa Isra- 
el ni Amazias, ang balakyot at mananamba-sa- 
guyang saserdote ng relihiyon ng buong bansa, na 
nakasentro sa Bethel. (Am 7:10-13) Hindi binanggit 
kung nagtagumpay si Amazias. Anuman ang nang- 
yari, nang matapos ang misyon ni Amos bilang pro- 
peta sa Israel, ipinapalagay na bumalik siya sa kani- 
yang tinubuang lupain sa teritoryo ng tribo ni Juda. 
Iniulat nina Jerome at Eusebius na ang puntod ng 
propeta ay nasa Tekoa noong mga araw nila. Lumi- 
litaw rin na pagkabalik ni Amos sa Juda, isinulat 
niya ang kaniyang mga hula, na inihatid niya nang 


AMOS, AKLAT NG 


bibigan noong una. Madalas siyang tawagin na isa 
sa 12 “pangalawahing” propeta (ang kaniyang aklat 
ay nakatala bilang ika-3 sa 12), ngunit ang kahala- 
gahan ng kaniyang mensahe ay hindi kailanman 
maituturing na pangalawahin. 

2. Isa sa mga ninuno ni Jesus, ang ikawalong sa- 
linlahi bago isinilang si Maria.---Luc 3:25. 


AMOS, AKLAT NG. Ang hula ng Hebreong 
aklat na ito ng Bibliya ay pangunahin nang ipina- 
tungkol sa hilagang kaharian ng Israel. Lumilitaw 
na inihatid muna ito nang bibigan noong panahon 
ng mga paghahari nina Jeroboam II at Uzias, mga 
hari ng Israel at ng Juda, na ang mga yugto ng 
paghahari ay nagpang-abot sa pagitan ng 829 at 
mga 804 B.C.E. (Am 1:1) Isinulat ito noong mga 
804 B.C.E., malamang na noong makabalik na sa 
Juda ang propeta. Para sa mga detalye tungkol sa 
propeta, tingnan ang Amos Blg. 1. 

Ang pagiging kanonikal ng aklat na ito, o ang 
pagkakaroon nito ng wastong dako sa Bibliya, ay 
hindi kailanman kinuwestiyon. Mula pa noong sina- 
unang mga panahon ay tinatanggap na ito ng mga 
Judio, at lumilitaw ito sa kauna-unahang mga kata- 
logong Kristiyano. Si Justin Martyr ng ikalawang 
siglo C.E. ay sumipi mula sa Amos sa kaniyang Di- 
alogue With Trypho, a Jew (kab XXII). Ang aklat 


Hula na pangunahin nang ipinatungkol sa Israel, ang hilagang sam- 
pung-tribong kaharian, na may mga sentro ng pagsamba sa guya 
sa Dan at sa Bethel 


Isinulat noong mga 804 B.C.E., nang si Jeroboam Il ang hari sa Israel 


Tiyak na maglalapat ng kahatulan si Jehova hindi la- 
mang sa nakapalibot na mga bansa kundi lalo na sa 
Israel (1:1-2:16) 

Sa Sirya, Filistia, at Tiro dahil sa malupit na pakikitungo sa Israel 


Sa Edom (kamag-anak ng Israel dahil mga inapo sila ni Esau) at 
sa Ammon (kamag-anak ng Israel dahil mga inapo sila ni Lot) 
dahil sa pagkapoot at pagmamalupit sa kanilang mga kapatid 
na Israelita: sa Moab dahil sa pagsunog sa mga buto ng hari 
ng Edom upang maging apog 

Sa Juda dahil sa pagtatakwil sa kautusan ni Jehova 


Sa Israel dahil sa paniniil sa mga dukha, dahil sa imoralidad, at 
dahil din sa kawalang-galang sa mga propeta at mga Nazareo 
na ibinangon ng Diyos: hindi sila makatatakas sa kaparusahan 
mula sa Diyos 

Ang mensahe ni Jehova ng kahatulan laban sa Israel 

(3:1-6:14) 

Pinagpakitaan ng Diyos ng pantanging pabor ang Israel: dahil 
dito, sila ay partikular nang dapat magsulit 

Kapag isiniwalat ni Jehova sa kaniyang mga lingkod ang layunin 
niya, nanghuhula sila, kaya naman nagbabala si Amos na hihi- 
ngi si Jehova ng pagsusulit dahil sa isinasagawang huwad na 
pagsamba sa Bethel at sa pandaraya ng mga maibigin sa ka- 
rangyaan sa Samaria 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG AMOS 


120 


mismo ay lubusang kaayon ng iba pang bahagi ng 
Bibliya, gaya ng ipinakikita ng maraming pagtukoy 
ng manunulat sa kasaysayan ng Bibliya at sa mga 
kautusan ni Moises. (Am 1:11: 2:8-10, 4:11: 5:22, 25: 
8:5) Tinanggap ng mga Kristiyano noong unang sig- 
lo ang isinulat ni Amos bilang kinasihang Kasula- 
tan. Halimbawa, itinawag-pansin ng martir na si 
Esteban (Gaw 7:42, 43, Am 5:25-27) at ni Santiago 
na kapatid ni Jesus sa ina (Gaw 15:13-19: Am 9:11, 
12) ang katuparan ng ilan sa mga hula sa aklat. 

Pinatototohanan din ng iba pang mga pangyaya- 
ri sa kasaysayan ang katumpakan ng isinulat ng 
propeta. Pinatutunayan ng kasaysayan na ang lahat 
ng mga bansang kinondena ni Amos ay nilamon ng 
apoy ng pagkapuksa sa takdang panahon. Ang lun- 
sod ng Samaria mismo, na nakukutaan nang mati- 
bay, ay kinubkob at nabihag noong 740 B.C.E., at 
ang mga tumatahan doon ay dinala ng hukbong 
Asiryano “sa pagkatapon sa ibayo pa ng Damasco,” 
gaya ng inihula ni Amos. (Am 5:27: 2Ha 17:5, 6) 
Ang Juda sa timog ay tumanggap din ng kaukulang 
kaparusahan nang wasakin ito noong 607 B.C.E. 
(Am 2:5) At bilang katuparan ng sinalita ni Jehova 
sa pamamagitan ni Amos, ang nabihag na mga ina- 
po kapuwa ng Israel at ng Juda ay bumalik sa kani- 
lang sariling lupain noong 537 B.C.E. upang muli 
itong itayo.--Am 9:14: Ezr 3:1. 


Ang Israel ay hindi nanumbalik kay Jehova sa kabila ng mga ka- 
parusahang inilapat na: kaya binabalaan ito, “Humanda kang 
harapin ang iyong Diyos” 

Kahit noong nagbababala si Jehova tungkol sa mga kaabahang 
darating, hinihimok niya sila: “Hanapin ninyo ako, at patuloy 
kayong mabuhay,” “Kapootan ninyo ang kasamaan, at ibigin 
ang kabutihan” 

Ipinakita ng mga pangitain at mga hula na malapit na 
ang kawakasan ng Israel (7:1-8:14) 

Pangitain tungkol sa pagkatiwangwang dahil sa mga balang: na- 
magitan ang propeta 

Pangitain tungkol sa mapamuksang apoy: muling namagitan si 
Amos 


Susubukin ni Jehova ang Israel sa pamamagitan ng isang hulog: 
hindi na pagpapaumanhinan ang Israel 

Ipinag-utos ng saserdote ng Bethel kay Amos na itigil ang pang- 
huhula roon, humula si Amos ng kapahamakan para sa saser- 
dote 

Isang basket ng madaling mabulok na bungang pantag-araw, 
nagpapahiwatig na malapit na ang kawakasan ng Israel 

Taggutom sa pagkarinig sa mga salita ni Jehova 

Kaparusahan at pagsasauli (9:1-15) 

Wala silang lugar na mapupuntahan sa pagtakas: walang dakong 
hindi maaabot ng Soberanong Panginoong Jehova 

Muling itatayo ang kubol (maharlikang sambahayan) ni David: 
magtatamasa ng namamalaging katiwasayan ang muling-tini- 
pong mga bihag 


121 


Pinatutunayan din ng Biblikal na arkeolohiya ang 
katumpakan ng mga isinulat ni Amos may kaugna- 
yan sa kapanahunan niya, anupat nang inilalarawan 
niya ang mapagpasikat na karangyaan ng mayaya- 
man, tinukoy niya ang kanilang “mga bahay na ga- 
ring” at “mga higaang garing.” (Am 3:15, 6:4) Bilang 
komento sa ilan sa mga tuklas na ito, sinabi ni Jack 
Finegan: “Lubhang kapansin-pansin na maraming 
garing ang natagpuan sa paghuhukay sa Samaria. 
Ang karamihan sa mga ito ay mga plake o maliliit 
na entrepanyo na may mga ukit at ipinapalagay na 
dating nakakabit sa muwebles at nakakalupkop sa 
entrepanyo ng dingding.”--Light From the Ancient 
Past, 1959, p. 187, 188. 

Inudyukan ng espiritu ni Jehova si Amos upang 
gumamit ng simple, tuwiran, at matingkad na pana- 
nalita sa kagalang-galang na paraan na angkop sa 
isang propeta ng Diyos. Pumili siya ng simpleng 
mga salita, mapuwersang mga salita, at mga sali- 
tang puno ng kahulugan, upang maunawaan kapu- 
wa ng matataas at ng mabababa ang kaniyang sina- 
sabi at upang makuha nila ang diwa nito. Gumamit 
siya ng iba't ibang ilustrasyon, na ang ilan ay nau- 
ugnay sa buhay sa bukid, upang maging buhay 
at mapuwersa ang kaniyang mensahe. (Am 2:13, 
4:2: 9:9) May-katumpakan niyang inilahad ang mga 
pangyayari sa kasaysayan. (1:9, 11, 13; 4:11) Tinu- 
koy niya ang ilang pamilyar na gawain at kaugalian 
ng mga tao. (2:8, 6:4-6) Sa kabuuan ay isa itong na- 
pakaayos na akda na may malinaw na balangkas at 
layunin. 

Bilang isa sa mga lingkod ni Jehova, dinakila ni 
Amos ang salita at pangalan, ang katuwiran, at 
ang soberanya ng Makapangyarihan-sa-lahat. Inila- 
rawan niya “ang Soberanong Panginoon, si Jehova 
ng mga hukbo,” bilang sukdulan sa kadakilaan, anu- 
pat walang anumang bagay ang hindi niya maaabot 
o magagawa. (Am 9:2-5) Maging ang araw, buwan, 
mga konstelasyon, at mga elemento ay nasa ilalim 
ng kontrol ni Jehova. (5:8; 8:9) Kaya naman hindi 
mahirap sa Diyos na ipakitang nakatataas siya kay- 
sa sa mga bansa.-- 1:3-5; 2:1-3, 9:7. 

Kaayon ng kahulugan ng kaniyang pangalan, nag- 
dala si Amos ng isang mabigat na mensahe na pu- 
nung-puno ng kaabahan at pagtuligsa laban sa mga 
bansang pagano at gayundin sa Juda at Israel. Nag- 
hatid din siya ng isang nakaaaliw na mensahe ng 
pagsasauli na mapananaligan niyaong mga tapat 
kay Jehova. 


AMOZ [Malakas]. Ama ni Isaias na propeta. 
--2Ha 19:2, Isa 1:1. 


AMPLIATO [mula sa Lat., nangangahulugang 
“Pinalaki'"]. Isang minamahal na kapatid na Kristiya- 
no sa kongregasyon sa Roma, na pinadalhan ng 
apostol na si Pablo ng mga pagbati.---Ro 16:8. 


ANA 


AMRAM [Bayan na Mataas (Dinakila)]. 

1. Isang apo ni Levi kay Kohat. (Exo 6:16, 18, 20, 
Bil 3:19, 26:58, 1Cr 6:18) Sinasabing napangasawa 
niya ang “kapatid na babae [si Jokebed] ng kaniyang 
ama,” isang bagay na ipinahihintulot noon ngunit 
nang maglaon ay ipinagbawal sa Kautusang Mosai- 
ko. (Lev 18:12) Gayunman, ipinakikita ng ilang salin 
na ito ay pinsan niya. (Tingnan ang JOKEBED.) Ang 
kaniyang mga anak ay sina Aaron, Miriam, at Moi- 
ses.---Exo 6:20, Bil 26:59, 1Cr 6:2, 3; 23:12, 13. 

2. Isa sa “mga anak ni Bani,” na tumugon, kasa- 
ma ng iba pang pinabalik na mga tapon, sa panawa- 
gan na paalisin ang kanilang mga asawang banya- 
ga noong 468 B.C.E.--Ezr 10:34, 44. 

3. Pangalang ibinigay sa isang Seirita, isang anak 
ni Dison, ayon sa salin ng King James Version sa 
1 Cronica 1:41.--Tingnan ang HEMDAN. 


AMRAMITA, MGA [Kay Amram]. Ang mga 
inapo ni Amram, na apo ni Levi kay Kohat. Sila ang 
bumubuo sa isang sanga ng pamilya ng mga Koha- 
tita. Noong panahon ng paglalakbay sa ilang, sila ay 
nagkakampo sa T ng tabernakulo kasama ng lahat 
ng pamilya ng mga anak ni Kohat. Ang atas na pag- 
lilingkod ng mga Kohatita ay ang Kaban, ang mesa, 
ang kandelero, ang mga altar, at ang mga kagami- 
tan, gayundin ang pantabing sa pagitan ng da- 
kong Banal at ng Kabanal-banalan.--Bil 3:27-31, 
1Cr 26:23. 


AMRAPEL. Hari ng Sinar sa timugang Meso- 
potamia, at isang kaalyado at tagasuporta ni Ha- 
ring Kedorlaomer ng Elam noong sumalakay ito at 
magtagumpay sa limang hari sa Mababang Kapata- 
gan ng Sidim. Nang bandang huli, si Amrapel at 
ang kaniyang mga kaalyado ay naabutan ni Abram 
at lubusang nalupig noong iligtas nito si Lot. (Gen 
14:1-16) Sinisikap ng ilan na iugnay si Amrapel kay 
Hammurabi, ngunit ang pag-uugnay na ito ay hin- 
di tiyak. 


AMZI [pinaikling anyo ng Amasias, nanganga- 
hulugang “Si Jehova ay Malakas']. 

1. Isang Levita na mula sa pamilya ni Merari at 
ninuno ni Etan na inatasan ni David bilang isa sa 
mga mang-aawit sa bahay ni Jehova.--1Cr 6:31, 
44-47. 

2. Isang saserdote, anak ni Zacarias, at ninuno ni 
Adaias na nakatala bilang naninirahan sa Jerusalem 
at naglilingkod sa templo noong panahon ni Nehe- 
mias.---Ne 11:12. 


ANA [mula sa Heb., nangangahulugang “Li- 
ngap; Kagandahang-loob"]. Isang propetisa, anak ni 
Fanuel na mula sa tribo ni Aser. Ang pangalan niya 
ay ang anyong Griego ng Hana. 


ANAB 


Nabalo si Ana pagkatapos lamang ng pitong taon 
ng buhay may-asawa at, noong panahong dalhin 
sa templo ang batang si Jesus, siya'y 84 na ta- 
Ong gulang na. Gayunpaman, lagi siyang naroro- 
on sa templo, maliwanag na mula sa panahon ng 
pang-umagang paglilingkod hanggang sa pangga- 
bing paglilingkod at, bilang resulta, nagkapribilehi- 
yo siya na makita ang batang si Jesus at magpato- 
too tungkol dito. Ipinahihiwatig ng kaniyang “mga 
pag-aayuno at mga pagsusumamo" na siya'y nag- 
dadalamhati at may marubdob na inaasam. Maaa- 
ring ito'y dahil sa maraming siglo ng pananakop sa 
mga Judio, kasama ang sumasamang mga kalaga- 
yan sa relihiyon na nakaapekto maging sa templo at 
sa mga saserdote nito. Gayunpaman, kahit maaa- 
ring hindi na niya inaasahang buhay pa siya pagla- 
ki ng bata, buong-kagalakan siyang nagpatotoo sa 
iba tungkol sa pagpapalayang isasagawa sa pama- 
magitan ng dumarating na Mesiyas na iyon.---Luc 
2:36-38. 


ANAB [Ubas]. Isang bayan sa T na bahagi ng 
maburol na lupain ng Juda na mula roon ay pinala- 
yas ni Josue ang higanteng mga Anakim. (Jos 11:21, 
15:48, 50) Ipinapalagay na ang lugar na ito ay ang 
Khirbet “Anab es-Saghireh, na 1.5 km (1 mi) sa 
K ng Edh Dhahiriya at nasa kalagitnaan ng Hebron 
at ng Beer-sheba. Maaaring ang orihinal na panga- 
lan ng lunsod ay Kiriat-anab, yamang lumilitaw na 
binabanggit ito sa mga tekstong Ehipsiyo bilang 
Qrt nb. 


ANAH. Isang anak ni Zibeon at ama ng asawa 
ni Esau na si Oholibama. (Gen 36:2, 14, 18, 20, 24, 
25, 1Cr 1:34, 40, 41) Sa Genesis 36:2, ang tekstong 
Hebreo ay kababasahan ng “Oholibama na anak ni 
Anah na anak na babae ni Zibeon.” Ang Syriac 
na Peshitta, ang Samaritanong Pentateuch, at ang 
Griegong Septuagint ay pawang kababasahan na- 
man dito ng “anak na lalaki ni Zibeon,” na kaayon 
ng Genesis 36:24, na nagpapakitang si Anah ay 
anak na lalaki ni Zibeon. Sinusunod ng ilang maka- 
bagong bersiyon ang ganitong salin at nagsasabing 
“anak na lalaki ni Zibeon” kapuwa sa talata 2 at ta- 
lata 14. (RS, AT, JB) Gayunman, ang salitang He- 
breo rito para sa “anak na babae” ay maaari ring 
mangahulugang apong babae at sa gayon ay maaa- 
ring tumukoy kay Oholibama sa halip na kay Anah. 
Kaya ang Bagong Sanlibutang Salin sa Genesis 36:2 
ay kababasahan: “Oholibama na anak ni Anah, na 
apo ni Zibeon na Hivita.” 

Naniniwala ang ilan na ang pangalang Anah ay 
tumutukoy sa dalawang tao, yamang si Anah ay si- 
nasabing isang “Hivita” sa talata 2 samantalang ang 
Anah sa mga talata 20 at 29 ay tinatawag na isang 
“Horita.” Gayunman, kung ang terminong “Horita” 


122 


ay nangangahulugan lamang ng isa na “tumatahan 
sa yungib,” maaari itong gamitin upang tumukoy sa 
paninirahan ng mga Seirita sa mga yungib sa halip 
na tumukoy sa kanilang angkan. Kaya waring ang 
pananalitang “mga anak” sa talata 20 ay may mas 
malawak na kahulugan na mga inapo. Ang Cyclo- 
peedia nina M'Clintock at Strong (1882, Tomo I, 
p. 212) ay nagsasabi: “Ang intensiyon ng talaangka- 
nan ay hindi upang iharap lamang ang pinagmu- 
lang angkan ng mga Seirita kundi upang itala rin 
yaong mga inapo na bilang mga ulo ng mga tribo ay 
nagkaroon ng kaugnayan sa mga Edomita. Lumili- 
taw kung gayon na si Anah, na pinanggalingan ng 
asawa ni Esau, ang siyang ulo ng isang tribo na hi- 
walay sa tribo ng kaniyang ama, at kapantay ng tri- 
bong iyon.” 


ANAHARAT. Isang lunsod ng tribo ni Isacar, 
maliwanag na nasa silanganing bahagi ng Kapata- 
gan ng Jezreel. (Jos 19:18, 19) Hindi matiyak ang 
eksaktong lokasyon nito sa kasalukuyan. 


ANAIAS [Sumagot si Jah]. 

1. Isa sa mga lalaki na tumayo sa kanan ni Ezra 
nang basahin nito ang Kautusan sa bayan noong 
unang araw ng ikapitong buwan. Malamang na isa 
siyang saserdote o prinsipe.---Ne 8:2, 4. 

2. Isa sa mga pangulo ng bayan na ang inapo, 
kung hindi man siya mismo, ay nagpatotoo sa kon- 
trata ng pagtatapat noong mga araw ni Nehemias. 
—Ne 10:1, 22. 


ANAK  [malamang, Mahaba ang Leeg [sama- 
katuwid nga, matangkad]]. Ang pangalang ito ay 
tumutukoy sa isang tribo ng mga lalaking di- 
pangkaraniwan ang tangkad at marahil ay pati sa 
ninunong pinagmulan ng mga ito. Sa Bilang 13:22 
at 28, may pantukoy na ginamit kasama ng panga- 
lang ito sa Hebreo (ha-'Anaq'). Kung ito ang perso- 
nal na pangalan ng anak ni “Arba [na] ama ni Anak” 
(Jos 15:13), ikinapit din noon ang pangalang ito sa 
kaniyang mga inapo. (Ihambing ang Jos 15:14 sa 14: 
15, kung saan si Arba ay tinatawag na “ang daki- 
lang tao sa mga Anakim.”)--Tingnan ang ANAKIM, 
MGA. 


ANAK, BATA. Iba't ibang terminong Hebreo 
at Griego ang ginagamit upang tumukoy sa mga 
supling ng tao. Ang karaniwang terminong Hebreo 
para sa anak o bata (child) ay yeledh. (Gen 21:8) 
Ang kaugnay na terminong yaldah' ay tumutukoy 
naman sa isang “batang babae” (female child: girl), 
o isang ‘babae’ (young lady). (Joe 3:3; Zac 8:5, Gen 
34:4) Ang dalawang salitang ito ay parehong ga- 
ling sa salitang-ugat na yaladh, nangangahulu- 
gang “magluwal, magsilang ng, manganak.” May 
dalawa pang salitang Hebreo para sa anak o bata 


123 


(oh-lel' at Ohlal') na nagmula naman sa pandiwang 
salitang-ugat na “ul, nangangahulugang “magpasu- 
so.” (1Sa 22:19: Jer 6:11, Gen 33:13) Na'ar ang ka- 
raniwang terminong Hebreo para sa isang batang 
lalaki o kabataang lalaki. (Gen 19:4, Huk 8:20) Ga- 
yunman, ginagamit din ang terminong ito para sa 
mga sanggol na tulad ng tatlong-buwang-gulang 
na si Moises. (Exo 2:6, ihambing ang 2Sa 12:16.) Iti- 
natawid ng Hebreong taph (maliliit na anak, maliliit 
na bata) ang saligang ideya niyaong mga lumalakad 
“nang patiyad.” (Gen 43:8, 45:19: Isa 3:16) Kasa- 
ma naman sa mga terminong Griego ang te'knon 
(anak), te:knion (munting anak), paidion (anak, 
bata, munting anak), at ar'sen (batang lalaki). (Mat 
10:21, Ju 13:33: Mat 2:8, Apo 12:13) Ang Griegong 
nepios ay tumutukoy sa isang “sanggol” [babe] 
(1Co 13:11), gayundin ang Griegong bre'phos [in- 
fant]. (Luc 1:41) Kung minsan, ang mga salitang 
Hebreo at Griego para sa “anak na lalaki” ay isina- 
salin bilang “anak.”--Gen 3:16; Luc 20:34, tingnan 
ang ANAK NA LALAKI, ANAK. 

Isinaayos ng Maylalang, si Jehova, ang pagpapa- 
rami ng lahi ng tao sa pamamagitan ng pagsisilang 
ng mga anak na magiging mga adulto at sa kalau- 
nan ay magiging mga magulang din. Ipinahayag sa 
Genesis 1:28 ang utos na magpakarami. Normal sa 
mga tao ang pagnanais na magkaanak. Lalo nang 
interesadong magkaanak ang sinaunang mga Israe- 
lita dahil sa pangako ng Diyos na gagawin niya si- 
lang isang makapangyarihang bansa at dahil sa 
kanila magmumula ang binhi ni Abraham na sa pa- 
mamagitan nito ay pagpapalain ng lahat ng pamil- 
ya sa lupa ang kanilang sarili. (Gen 28:14) Itinuring 
na pagpapala mula sa Diyos ang pagkakaroon ng 
maraming anak. (Aw 127:3-5, 128:3-6) Minalas na- 
man ang pagkabaog bilang kadustaan.---Gen 30:23. 

Noong panahon ng Bibliya, mas ipinagsasaya ang 
kapanganakan ng batang lalaki kaysa sa batang ba- 
bae, bagaman sa loob ng pamilya ay pantay ang 
pagmamahal ng mga magulang sa mga anak na la- 
laki at babae. Ang anak na lalaki ay garantiya na 
magpapatuloy ang linya at pangalan ng pamilya, at 
tinitiyak nito na mananatili sa pamilya ang kanilang 
ari-arian. Mahihiwatigan din ang pagbibigay ng pri- 
yoridad sa anak na lalaki dahil sa ilalim ng Kautu- 
san, makalawang ulit ang haba ng yugto ng pagpa- 
padalisay para sa anak na babae. (Lev 12:2-5) Ang 
panganay na anak na lalaki ay kay Jehova at dapat 
tubusin sa pamamagitan ng isang handog.---Exo 13: 
12, 13, Bil 18:15. 

Noong sinaunang panahon, pagkasilang ng sang- 
gol ay hinuhugasan muna ito sa tubig, pagkatapos 
ay kinukuskusan ito ng asin. (Eze 16:4) Ginagawa ito 
upang ang balat ay matuyo, mabanat, at humigpit. 
Ang sanggol ay mahigpit na binabalot ng damit na 


ANAK, BATA 


pambilot o mga telang pamigkis. (Job 38:9, Luc 2:12) 
Pinasususo ito ng ina sa loob ng dalawa at kalaha- 
ting taon, tatlong taon, o mas matagal pa. Sa ilalim 
ng pantanging mga kalagayan, halimbawa ay na- 
matay ang ina o hindi makapaglaan ng gatas, mga 
nagpapasusong tagapag-alaga ang ginagamit. 

Noon pa man, ang mga bata ay binibigyan ng 
pangalan pagkasilang. Ginagawa ito ng ama (Gen 
5:29: 16:15; 21:3, 35:18) o ng ina (Gen 4:25, 29:32, 
1Sa 1:20). Ngunit sa Israel nang maglaon, ang mga 
batang lalaki ay binibigyan ng pangalan sa ikawa- 
long araw, sa panahon ng pagtutuli. (Luc 1:59, 2:21) 
Kung minsan, ang pangalan ng batang lalaki ay ipi- 
napareho sa pangalan ng kaniyang ama, ngunit ka- 
dalasan, ang pangalan ay may kinalaman sa mga 
pangyayari bago siya isilang o habang siya'y isini- 
silang, o kaya naman ay isa itong pangalan na may 
koneksiyon sa pangalan ni Jehova. Sa paglipas ng 
panahon, may mga pangalan na nakaugalian na la- 
mang at wala nang kinalaman sa orihinal na kahu- 
lugan ng mga ito. 

Iba-iba ang paraan ng pagbuhat ng mga ina sa 
kanilang maliliit na anak. Kung minsan, ang bata ay 
binabalot at inilalagay sa likod o kaya ay ipinapasan 
sa balikat. Sa pamamagitan ni Isaias, tinukoy ni Je- 
hova ang pagkarga ng mga ina sa kanilang mga 
anak sa kanilang dibdib, pagpasan nila sa mga ito sa 
kanilang mga balikat, o pagbuhat nila sa mga ito sa 
kanilang tagiliran, sa bandang itaas ng balakang. 
(Isa 49:22: 66:12) Ipinahihiwatig din ng mga salita 
ni Moises na ang mga bata ay binubuhat sa dibdib. 
-Bil 11:12. 

Mga ina ang pangunahing nag-aalaga sa mga ba- 
tang lalaki hanggang sa edad na mga limang taon. 
Sabihin pa, mga ama ang pangunahing may pana- 
nagutan na magturo sa bata ng Kasulatan mula sa 
pagkasanggol, at tinutulungan naman siya ng ina. 
(Deu 6:7: Kaw 1:8, Efe 6:4, 2Ti 3:15) Habang luma- 
laki ang mga bata, binibigyan sila ng kanilang ama 
ng praktikal na pagsasanay sa agrikultura, pag- 
aalaga ng mga hayop, o sa isang hanapbuhay gaya 
ng pagkakarpintero. Sina Jose at David ay naging 
mga pastol noong sila'y bata pa.--Gen 37:2, 1Sa 
16:11. 

Ang mga batang babae naman ay nasa panga- 
ngalaga ng kanilang ina, ngunit sakop pa rin sila ng 
awtoridad ng ama. Habang nasa tahanan ay tinutu- 
ruan sila ng mga kasanayang pambahay na magi- 
ging kapaki-pakinabang sa pamumuhay nila bilang 
mga adulto. Si Raquel ay naging babaing pastol. 
(Gen 29:6-9) Ang mga kabataang babae ay nagta- 
trabaho sa bukid kapag panahon ng pag-aani ng bu- 
til (Ru 2:5-9), at sinabi ng babaing Shulamita na 
inatasan siya ng kaniyang mga kapatid na lalaki bi- 
lang tagapag-alaga ng mga ubasan.---Sol 1:6. 


ANAK, BATA 


Marunong ding magpahingalay at maglibang ang 
mga bata sa Israel, kung minsan ay naglalaro sila sa 
pamilihan at ginagaya ang mga bagay na nakikita 
nila sa mga adulto.---Mat 11:16, 17: Zac 8:5. 

Inalaala ng mahuhusay na kabataang Israelita 
ang kanilang Maylalang sa mga araw ng kanilang 
kabinataan, at ang ilan ay naging mga lingkod niya. 
Bata pa si Samuel nang gamitin siya upang mag- 
lingkod kay Jehova sa tabernakulo. (1Sa 2:11) Noong 
12 taong gulang pa lamang si Jesus, interesadung- 
interesado siya sa paglilingkod sa kaniyang Ama 
anupat sinamantala niya ang pagkakataong matuto 
sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga guro sa 
templo. (Luc 2:41-49) Isang batang babaing He- 
breo, na lubusang nananampalataya kay Jehova 
at sa Kaniyang propetang si Eliseo, ang nagturo 
kay Naaman na pumaroon kay Eliseo upang mapa- 
galing ang ketong nito. (2Ha 5:2, 3) Sa Awit 148:12, 
13, ang mga batang lalaki at mga batang babae ay 
kapuwa inuutusang pumuri kay Jehova. Dahil sa 
kanilang kaalaman sa Bibliya, sumigaw ang mga 
batang lalaki nang makita nila si Jesus sa templo, 
na sinasabi: “Magligtas ka, aming dalangin, sa Anak 
ni David!” at pinapurihan naman sila ni Jesus.---Mat 
21:15, 16. 

Mga magulang ang may pananagutan sa eduka- 
syon at pagsasanay sa kanilang mga anak, anupat 
sila mismo ang naging mga tagapagturo at mga ga- 
bay, kapuwa sa salita at sa halimbawa. Ganito ang 
programa ng edukasyon: (1) Itinuturo ang pagkata- 
kot kay Jehova. (Aw 34:11: Kaw 9:10) (2) Ang anak 
ay pinaaalalahanang parangalan ang kaniyang ama 
at ina. (Exo 20:12, Lev 19:3; Deu 27:16) (3) Ang di- 
siplina o tagubilin sa Kautusan, ang mga utos at 
mga turo nito, at ang pagtuturo hinggil sa mga 
gawa at isiniwalat na katotohanan ni Jehova ay ma- 
sikap na ikinikintal sa murang isipan ng mga anak. 
(Deu 4:5, 9; 6:7-21, Aw 78:5) (4) Idiniriin ang pag- 
galang sa mga nakatatanda. (Lev 19:32) (5) Ang ka- 
halagahan ng pagsunod ay itinitimo sa isipan ng 
kabataan. (Kaw 4:1, 19:20, 23:22-25) (6) Binibig- 
yang-diin ang praktikal na pagsasanay para sa pa- 
mumuhay bilang adulto, ang mga batang babae ay 
tinuturuan ng mga gawain sa bahay, at ang mga 
batang lalaki ay tinuturuan ng hanapbuhay ng ama 
o ng iba pang hanapbuhay. (7) Itinuturo ang pagba- 
sa at pagsulat. 

Pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya, nagkaro- 
on ng mga sinagoga ang karamihan sa mga lunsod, 
at nang maglaon ay doon tumanggap ng pagtuturo 
ang mga batang lalaki. Karagdagan pa, tinuturuan 
din ang mga bata hinggil sa relihiyon kapag suma- 
sama sila sa kanilang mga magulang sa mga kapu- 
lungang idinaraos upang sambahin at purihin si Je- 
hova. (Deu 31:12, 13: Ne 12:43) Isinama si Jesus ng 


124 


kaniyang mga magulang para sa Paskuwa sa Jeru- 
salem. Noong pauwi na sila, natuklasan nilang na- 
wawala si Jesus. Natagpuan nila siya sa templo, na 
“nakaupo sa gitna ng mga guro at nakikinig sa ka- 
nila at nagtatanong sa kanila.”--Luc 2:41-50, ting- 
nan ang EDUKASYON. 

Kung sakaling ang isang anak ay tuluyang ma- 
ging mapaghimagsik at ayaw magbago sa kabila ng 
paulit-ulit na babala at pagbibigay ng kinakaila- 
ngang disiplina, isang mas matinding hakbangin 
ang ginagawa. Ang anak na iyon ay ihaharap sa 
matatandang lalaki ng lunsod, at matapos patotoha- 
nan ng mga magulang na siya'y wala nang pag- 
asang magbago, ang anak na delingkuwente ay 
tatanggap ng kaparusahang kamatayan sa pama- 
magitan ng pagbato. Maliwanag na ang tinutukoy sa 
gayong kaayusan ay isang anak na hindi na itinutu- 
ring na bata, sapagkat inilalarawan siya ng Kasula- 
tan bilang “matakaw at lasenggo.” (Deu 21:18-21) 
Ang anak na mananakit sa kaniyang ama o ina, 
o susumpa sa kaniyang mga magulang, ay papata- 
yin. Ang ganitong matitinding hakbangin ay upang 
maalis sa gitna ng bansa ang kasamaan at upang 
"marinig ito ng buong Israel at matakot nga." Sa ga- 
yon, ang ganitong pagpaparusa sa mga manlalabag 
ay makapipigil sa anumang tendensiya ng bansa tu- 
ngo sa pagkadelingkuwente ng mga kabataan o ka- 
walang-galang sa awtoridad ng magulang.---Exo 
21:15, 17; Mat 15:4: Mar 7:10. 

Isang grupo ng maliliit na batang lalaki ang nag- 
pakita ng labis na kawalang-galang kay Eliseo, isang 
propetang inatasan ng Diyos, nang alipustain nila 
siya, na sumisigaw: “Umahon ka, kalbo! Umahon ka, 
kalbo!” Nais nilang si Eliseo, na nakasuot ng pamil- 
yar na kasuutan ni Elias, ay patuloy na umahon pa- 
tungong Bethel o lumisan sa lupa gaya ng ipinapa- 
lagay na ginawa ni Elias. (2Ha 2:11) Ayaw nila 
siyang makita roon. Sa wakas ay lumingon si Eliseo 
at isinumpa sila sa pangalan ni Jehova. “Nang mag- 
kagayon ay dalawang osong-babae ang lumabas 
mula sa kakahuyan at niluray ang apatnapu't dala- 
wang bata sa kanila.”---2Ha 2:23, 24. 

Inihula ni Jesus na titindig ang mga anak laban sa 
kanilang mga magulang at ang mga magulang la- 
ban sa kanilang mga anak dahil sa kanilang pani- 
nindigan bilang mga tagasunod niya. (Mat 10:21: 
Mar 13:12) Inihula naman ng apostol na si Pablo na 
kasama sa malalaking problema na magsisilbing 
palatandaan ng “mga huling araw” ang pagiging 
masuwayin ng mga anak sa kanilang mga magu- 
lang at ang kawalan ng likas na pagmamahal.---2Ti 
3:1-3. 

Noong inilalahad niya ang mga kuwalipikasyon 
para sa mga tagapangasiwa at mga ministeryal na 
lingkod sa kongregasyong Kristiyano, espesipikong 


125 


binanggit ng apostol na si Pablo na ang mga lalaking 
pipiliin para sa mga posisyong ito ay dapat na may 
“nananampalatayang mga anak na hindi maparara- 
tangan ng kabuktutan o di-masupil,” at na dapat ay 
nagpapasakop ang mga ito nang buong pagkaseryo- 
so, sapagkat, sabi ni Pablo, “kung hindi nga alam ng 
sinumang lalaki kung paano mamuno sa kaniyang 
sariling sambahayan, paano niya aalagaan ang kon- 
gregasyon ng Diyos?”--Tit 1:6, 1Ti 3:4, 5, 12. 

Awtoridad ng Magulang. Napakalawak ng sak- 
law ng awtoridad ng mga magulang, lalo na ang 
awtoridad ng ama. Hangga't buhay ang ama at may 
kakayahan pang mamahala sa sambahayan, ang 
mga anak ay sakop niya. Gayunman, kapag ang 
anak na lalaki ay nagkaroon ng sariling pamilya at 
tahanan, siya na ang magiging ulo ng kaniyang 
sambahayan. Maaaring ipagbili ng ama ang ka- 
niyang mga anak sa pansamantalang pagkaalipin 
upang makabayad sa pagkakautang. (Exo 21:7; 2Ha 
4:1: Mat 18:25) Napakalaki ng awtoridad ng ama sa 
kaniyang anak na babae anupat maaari niyang pa- 
walang-saysay ang panatang binitiwan nito. Ga- 
yunman, hindi niya maaaring gamitin ang kani- 
yang awtoridad upang pagbawalan ang kaniyang 
anak na babae sa pagsamba nito kay Jehova o upang 
huwag nitong sundin ang mga utos ni Jehova, sa- 
pagkat ang ama, na miyembro ng bansang Israel, ay 
nakaalay sa Diyos at sakop ng Kautusan ng Diyos. 
(Bil 30:3-5, 16) Makikita rin ang awtoridad ng mga 
magulang yamang sila ang pumipili ng mapapa- 
ngasawa ng kanilang mga anak na lalaki o sila ang 
gumagawa ng mga kaayusan para sa pag-aasawa 
ng mga ito. (Gen 21:21, Exo 21:8-11, Huk 14:1-3) 
Ang isang babaing balo o isang babaing diniborsiyo 
ay maaaring bumalik sa bahay ng kaniyang ama at 
muling magpasakop dito.---Gen 38:11. 

Sa ama nagmumula ang mga karapatan sa pag- 
mamana. Kapag kambal ang isinilang, buong-ingat 
na tinitiyak kung aling bata ang unang lumabas 
(Gen 38:28), yamang dalawang bahagi sa mana ng 
ama ang tatanggapin ng panganay na anak na lala- 
ki, samantalang isang bahagi lamang ang tatangga- 
pin ng isa pang anak. (Deu 21:17; Gen 25:1-6) 
Kadalasan, ang nakatatandang anak na lalaki ang 
gumaganap sa pananagutang itaguyod ang mga ka- 
babaihan sa pamilya kapag namatay ang kaniyang 
ama. Ang isang anak na lalaki na bunga ng pag- 
aasawa bilang bayaw ay palalakihin bilang anak ng 
taong namatay at magmamana ng ari-arian nito. 
--Deu 25:6; Ru 4:10, 17. 

Makasagisag na mga Paggamit. Malawak 
ang saklaw ng kahulugan ng mga salitang “anak” at 
“mga anak” ayon sa pagkakagamit sa Bibliya. Ang 
mga inapo ni Israel ay tinutukoy bilang “mga anak 
sa laman,” at tinutukoy rin sila ni Isaias bilang “mga 


ANAKIM, MGA 


anak ng pagsalansang” dahil sa kanilang paghihi- 
magsik laban kay Jehova. (Ro 9:8, Isa 57:4) Noong 
mga araw ng mga apostol, ang mga taong balakyot 
ay tinukoy bilang “mga isinumpang anak” at “mga 
anak ng Diyablo.” (2Pe 2:14: 1Ju 3:10) Kabaligtaran 
nito, ang mga taong nananampalataya kay Kristo 
at nagiging mga inianak sa espiritu ay tinatawag 
na “mga anak ng Diyos.” (Ju 1:12, Ro 8:16) Ang 
mga alagad ay madalas tawagin na mga anak.--Ju 
13:33, Heb 2:13. 

Ang mga indibiduwal na magkakapribilehiyong 
buhaying-muli ay tinutukoy bilang “mga anak ng 
pagkabuhay-muli” (Luc 20:36): gayundin, yaong 
mga kasamang tagapagmana ni Kristo ay “mga 
anak sa pamamagitan ng pangako” (Ro 9:8) o mga 
anak “ng malayang babae” (Gal 4:31). Lahat ng nag- 
nanais magtamo ng buhay sa Kaharian ng langit ay 
dapat magpakita ng mga katangian ng mga bata 
gaya ng kapakumbabaan, pagiging handang tumu- 
gon, at pagtitiwala. (Mat 18:2-4) Ang mga lalaki't 
babae na nagsisikap na sumunod sa Diyos sa pama- 
magitan ng pagpapasikat ng liwanag ng katoto- 
hanan sa kanilang buhay ay inilalarawan bilang 
“masunuring mga anak” at bilang “mga anak ng li- 
wanag.”---1Pe 1:14: Efe 5:8. 

Gaya ng isang ama na nagpapayo sa mga anak, 
pinayuhan ni Pablo ang kongregasyon sa Corinto na 
‘palawakin’ nila ang kanilang pagmamahal. Bago 
nito ay hinimok niya sila na huwag maging mga 
bata sa kanilang mga kakayahan ng pang-unawa. 
--2Co 6:13: 1Co 14:20. 


ANAKIM, MGA [Yaong mga kay Anak]. Isang 
lahi ng napakatatangkad na mga tao na nanirahan 
sa mga bulubunduking pook ng Canaan at gayun- 
din sa ilang baybaying lugar, partikular na sa T 
nito. Tatlong prominenteng lalaki ng mga Ana- 
kim ang naninirahan noon sa Hebron, samakatuwid 
nga, sina Ahiman, Sesai, at Talmai. (Bil 13:22) Doon 
unang nakita ng 12 Hebreong tiktik ang mga Ana- 
kim, anupat 10 sa mga tiktik ang nagbigay ng na- 
katatakot na ulat tungkol sa kanilang nakita at nag- 
sabing ang mga taong iyon ay mga inapo ng mga 
Nefilim na nabuhay bago ang Baha at na parang 
“mga tipaklong" lamang ang mga Hebreo kung iha- 
hambing sa kanila. (Bil 13:28-33, Deu 1:28) Dahil 
napakatatangkad nila, sa kanila inihahambing ang 
malahiganteng mga lalaki ng mga Emim at mga 
Repaim kapag inilalarawan ang mga ito. Lumilitaw 
na dahil sa kanilang kalakasan ay nagkaroon ng ka- 
sabihang, “Sino ang makatatayo nang matatag sa 
harap ng mga anak ni Anak?”--Deu 2:10, 11, 20, 21: 
9:1-3. 

Noong mabilis na kinukubkob ni Josue ang mga 
lupain sa Canaan, nagtamo siya ng mga tagumpay 


ANAK NA BABAE, ANAK 


laban sa mga Anakim sa mga bulubunduking pook, 
anupat winasak ang kanilang mga lunsod, ngunit 
mayroon pang mga Anakim sa mga Filisteong lun- 
sod ng Gaza, Asdod, at Gat. Hindi binanggit sa ulat 
kung ang mga Anakim ay kamag-anak ng mga Fi- 
listeo, gaya ng ipinapalagay ng ilan, o kung iniug- 
nay lamang sila sa mga ito. (Jos 11:21, 22) Nang 
maglaon ay hiniling ni Caleb ang lunsod ng Hebron 
(Kiriat-arba) at ang teritoryo nito, gaya ng ipina- 
ngako sa kaniya ng Diyos. (Jos 14:12-15: Bil 14:24) 
Lumilitaw na muling nanirahan doon ang mga Ana- 
kim, marahil ay habang ipinagpapatuloy ni Josue at 
ng kaniyang hukbo ang pananakop sa hilagaang 
mga bahagi ng Canaan, kung kaya kinailangan pa 
ni Caleb na muling lupigin ang teritoryo.--Huk 1: 
10, 20. 

Ang mga teksto ng pagsumpa ng mga Ehipsiyo 
(mula sa mga kagamitang luwad na pinagsulatan ng 
mga pangalan ng mga kaaway ng paraon at pagka- 
tapos ay binasag bilang isang sumpa) ay posibleng 
tumutukoy sa isang tribo ni Anak sa Palestina bi- 
lang Iy- naq. 


ANAK NA BABAE, ANAK |jsa Ingles, daugh- 
ter]. Isang supling na babae, sa Hebreo, bath, at sa 
Griego, thyga'ter. (Gen 19:8, Mat 14:6, Gaw 21:9) Sa 
mga sambahayan noong panahon ng Bibliya, ang 
pagsisilang sa mga anak na babae ay hindi kasinsa- 
ya ng pagsisilang sa mga anak na lalaki, sila ay iti- 
nuring na mas mababa kaysa sa mga anak na lala- 
ki, at bihirang itala ang kanilang mga pangalan. 
(1Cr 2:34, 3b) Gayunma'y mahal na mahal ng ka- 
ramihan sa mga magulang ang kanilang mga anak 
na babae at pinangalagaan nila ang kapakanan ng 
mga ito. Dahil sa pagsusumamo ng namimighating 
mga magulang, pinagaling ni Jesus ang anak na ba- 
bae ng isang babaing taga-Fenicia, at ibinangon 
niya ang anak na babae ni Jairo mula sa mga patay. 
--Mat 15:22-28, Luc 8:41, 42, 49-56. 

Sa patriyarkal na lipunan, ang mga anak na babae 
ay may partikular na mga karapatan, mga panana- 
gutan, at mga limitasyon. Inaatasan sila ng iba't 
ibang gawain. Ang mga anak na babae ng mga sa- 
serdote ay kumakain mula sa takdang bahagi ng 
mga saserdote sa mga hain. (Gen 24:16, 19, 20; 
29:6-9, Lev 10:14) Ang anak na babae ay pag-aari 
ng kaniyang ama hanggang sa ibigay siya nito sa 
pag-aasawa (Jos 15:16, 17: 1Sa 18:17, 19, 27), at bi- 
lang pag-aari nito ay maaari pa nga siyang gami- 
ting panagot o ipagbili sa pagkaalipin, huwag la- 
mang sa isang banyaga. (Exo 21:7-10, Ne 5:2-5) 
Hangga't wala pa siyang asawa, ang kaniyang mga 
panata ay maaaring pawalang-bisa ng kaniyang 
ama. (Bil 30:3-5) Ipinagbabawal sa ama na gawing 
patutot ang kaniyang anak na babae, at kapag hina- 
lay ito, ang ama ay maaaring maningil ng bayad- 


126 


pinsala. (Exo 22:16, 17: Lev 19:29: Deu 22:28, 29) 
May mga pagkakataong inialok ng mga ama ang ka- 
nilang mga anak na dalaga sa balakyot na mga 
mang-uumog upang mapangalagaan ang kanilang 
mga panauhin. (Gen 19:6-8, Huk 19:22-24) Kung 
minsan, ang mga anak na babae ay binibigyan 
ng mana kasama ng kanilang mga kapatid na lala- 
ki, ngunit sa kaso ng limang anak na babae ni Zelo- 
pehad, na namatay nang walang anak na lalaki, sila 
ang tumanggap sa buong mana ng kanilang mga 
ninuno, sa kundisyon na mag-aasawa lamang sila sa 
mga anak ni Manases upang ang ari-arian ay ma- 
natili sa tribo. (Bil 36:1-12, Jos 15:19: Job 42:15) Ka- 
pag ang isang anak na babae ay diniborsiyo o na- 
balo, maaari siyang bumalik sa sambahayan ng 
kaniyang ama.---Gen 38:11, Lev 22: 13. 


“Anak na babae”-- lagi ba itong 
tumutukoy sa tunay na anak na babae? 


Ang terminong “anak na babae" o “anak” ay ikina- 
pit sa iba pang mga kamag-anak bukod sa tunay na 
anak na babae. Halimbawa, sa ilang kalagayan, ang 
terminong ito ay tumukoy sa kapatid na babae (Gen 
34:8, 17), inampong anak na babae (Es 2:7, 15), ma- 
nugang na babae (Huk 12:9; Ru 1:11-13), apong ba- 
bae (1Ha 15:2, 10, kung saan ang salitang Hebreo 
para sa anak na babae, bath, ay isinasaling “apo” sa 
Mo, NW; tingnan ang 2Cr 13:1, 2), at inapo.---Gen 
27:46, Luc 1:5, 13:16. 

Bukod sa tunay na mga kamag-anak na ito, ang 
terminong “anak na babae" o “anak” ay ikinakapit sa 
mga babae sa pangkalahatan (Gen 6:2, 4: 30:13; 
Kaw 31:29): sa mga kababaihan ng isang partikular 
na lupain, bayan o lunsod (Gen 24:37: Huk 11:40, 
21:21); at sa mga babaing mananamba ng huwad na 
mga diyos (Mal 2:11). Ginagamit ito ng isang may 
awtoridad o ng isang nakatatanda bilang isang ma- 
giliw at pangkaraniwang katawagan sa isang naka- 
babatang babae. (Ru 3:10, 11, Mar 5:34) Ang mga 
anyo ng salitang bath ay ginagamit ding pantukoy 
sa “mga sanga" ng punungkahoy (Gen 49:22) at 
“mga sakop na bayan” ng isang malaking lunsod. 
(Bil 21:25, Jos 17:11, Jer 49:2) Ang termino para sa 
“anak na babae,” na may iba't ibang kahulugan, ay 
lumilitaw sa Bibliya nang mahigit 600 beses. 


ANAK NA LALAKI, ANAK [sa Ingles, son]. 
Ang salitang Hebreo na ben at ang salitang Griego 
na huios, na parehong nangangahulugang “anak 
na lalaki” o “anak,” ay kadalasang ginagamit sa mas 
malawak na diwa kaysa sa pagtukoy lamang sa tu- 
wirang supling na lalaki. Ang salitang “anak” ay 
maaaring mangahulugang inampong anak na lala- 
ki (Exo 2:10: Ju 1:45), isang inapo gaya ng isang apo 


127 


o apo sa tuhod (Exo 1:7: 2Cr 35:14: Jer 35:16: Mat 
12:23), o manugang na lalaki.---Paghambingin ang 
1Cr 3:17 at Luc 3:27 (maliwanag na si Sealtiel ay 
anak ni Jeconias at manugang na lalaki ni Neri): Luc 
3:23, si “Jose, na anak ni Heli,” maliwanag na manu- 
gang na lalaki (sa pariralang ito, ang huios', “anak,” 
ay hindi lumilitaw sa tekstong Griego ngunit intin- 
dido na). 

Ang mga lalaki ay kadalasang tinutukoy o nakiki- 
lala sa pamamagitan ng pangalan ng kanilang ama 
o ng isang mas malayong ninuno, halimbawa ay (si 
David na) “anak ni Jesse.” (1Sa 22:7, 9) Ang salitang 
Hebreo na ben at ang salitang Aramaiko na bar, 
“anak,” ay malimit na ikinakabit sa pangalan ng 
ama bilang mga unlapi upang magsilbing huling 
pangalan ng anak, gaya ng Bar-Jesus (nangangahu- 
lugang “Anak ni Jesus”). (Gaw 13:6) Hindi isinasa- 
lin ng ilang bersiyon ang unlapi ngunit karaniwan 
naman itong isinasalin ng iba, samantalang inila- 
lagay naman ng ilan ang salin nito sa panggi- 
lid. O maaaring ikinakabit sa pangalan ang unlapi 
dahil sa mga kalagayan noong panahong ipanga- 
nak ang bata, gaya ng Ben-ami, na nangangahulu- 
gang “Anak ng Aking Bayan [samakatuwid nga, 
mga kamag-anak],” at hindi anak ng mga banya- 
ga, o Ben-oni, nangangahulugang “Anak ng Aking 
Pagdadalamhati,” anupat iyon ang ipinangalan kay 
Benjamin ng kaniyang inang si Raquel bago ito ma- 
matay.--Gen 19:38, 35:18. 

Karagdagan pa, ang pananalitang “mga anak” ay 
kadalasan ding ginagamit sa deskriptibong paraan 
gaya ng: mga taga-Silangan (sa literal, “mga anak 
ng Silangan” [1Ha 4:30, Job 1:3, tlb sa Rbi8]): ‘mga 
pinahiran” (sa literal, “mga anak ng langis" [Zac 4: 
14, tlb sa Rbi8]): mga miyembro (“mga anak”) ng 
mga grupo na may iisang gawain, gaya ng, “mga 
anak ng mga propeta” (1Ha 20:35) o, “isang miyem- 
bro [“anak”] ng mga tagapaghalo ng ungguento” (Ne 
3:8); pinabalik na mga tapon (“mga anak ng Pagka- 
tapon”) (Ezr 10:7, 16, tlb sa Rbi8), mga walang- 
kabuluhang lalaki, mga taong imbi (“mga anak ni 
belial") (1Sa 2:12, tlb sa Rbi8). Yaong mga nagpapa- 
malas ng isang partikular na paggawi o katangian 
ay tinutukoy sa pamamagitan ng mga pananalitang 
gaya ng “mga anak ng Kataas-taasan,” “mga anak 
ng liwanag at mga anak ng araw,” “mga anak ng ka- 
harian,” “mga anak ng isa na balakyot,” “anak ng Di- 
yablo,” “mga anak ng pagsuway.” (Luc 6:35: 1Te 5:5; 
Mat 13:38, Gaw 13:10, Efe 2:2) May kinalaman na- 
man sa kahatulan o resultang ibubunga ng kata- 
ngiang ipinamamalas ng isa, ginagamit ang mga 
pananalitang gaya ng “sa na nakahanay ukol sa Ge- 
henna' (sa literal, isang anak ng Gehenna): “anak ng 
pagkapuksa.” (Mat 23:15, Ju 17:12, 2Te 2:3) Nang 
humula si Isaias tungkol sa pagpaparusa ng Diyos sa 


ANAK NG DIYOS, (MGA) 


Israel, tinawag niya ang bansa na “aking mga giniik 
at ang anak ng aking giikan.”--Isa 21:10. 

Ang mga anghel, palibhasa'y nilalang ng Diyos, 
ay mga anak ng Diyos. (Job 1:6; 38:7) Si Adan, bi- 
lang isang nilalang ng Diyos, ay anak ng Diyos. (Luc 
3:38) Ang mga hukom at mga tagapamahala sa Is- 
rael na tinuligsa ng Diyos ay tinawag na “mga anak 
ng Kataas-taasan,” walang alinlangang dahil na- 
nungkulan sila sa Israel bilang mga kinatawan ng 
pamamahala ng Diyos, bagaman sila'y nagkasa- 
la. (Aw 82:6) Yaong mga pinipili ng Diyos upang 
maging mga kasamang tagapagmana ng kaniyang 
Anak na si Jesu-Kristo ay tinatawag na “mga anak 
ng Diyos.”---Ro 8:14-17. 

Paghahangad ng Lalaking Supling. Noong 
sinaunang mga panahon, masidhing hinahangad ng 
mga mag-asawa na magkaroon ng lalaking supling. 
(Gen 4:1, 25: 29:32-35) Gaya ng ipinahayag ng sal- 
mista: “Ang mga anak [sons] ay mana mula kay Je- 
hova . . . Maligaya ang matipunong lalaki na ang ka- 
niyang talanga ay pinuno niya ng mga iyon.” (Aw 
127:3-5) Dahil sa mga anak na lalaki, nagiging tiyak 
ang pagpapatuloy ng linya ng angkan, anupat ang 
pangalan ng mga ninuno ay nalingatan hanggang 
sa kaapu-apuhan, at ang lupain na minanang pag- 
aari ay nananatili sa pamilya. (Bil 27:8) Hinahangad 
noon ng mga babaing Israelita na magkaanak ng 
mga lalaki, marahil ay umaasa na isa sa kanilang 
mga anak na lalaki ang magiging “binhi” na sa 
pamamagitan niya ay darating sa sangkatauhan 
ang mga pagpapala mula sa Diyos, gaya ng ipina- 
ngako kay Abraham. (Gen 22:18, 1Sa 1:5-11) Noong 
takdang panahon, ipinatalastas ng anghel na si Ga- 
briel kay Maria, isang dalaga mula sa tribo ni Juda, 
na siya ay “isa na lubhang kinalulugdan,” anupat 
idinagdag pa ng anghel: “Ikaw ay maglilihi sa iyong 
bahay-bata at magsisilang ng isang anak na lalaki, 
at tatawagin mong Jesus ang pangalan nito. Ang 
isang ito ay magiging dakila at tatawaging Anak ng 
Kataas-taasan, at ibibigay sa kaniya ng Diyos na Je- 
hova ang trono ni David na kaniyang ama.”--Luc 1: 
28, 31, 32. 


ANAK NG DIYOS, (MGA). Ang panguna- 
hing ipinakikilala ng pananalitang “Anak ng Diyos" 
ay si Kristo Jesus. Kabilang din sa tinutukoy na 
“(mga) anak ng Diyos” ang matatalinong espiritung 
nilalang na ginawa ng Diyos, ang taong si Adan 
bago siya nagkasala, at ang mga taong pinakitungu- 
han ng Diyos salig sa isang pakikipagtipan. 

"Mga Anak ng Tunay na Diyos.” Ang “mga 
anak ng tunay na Diyos" ay unang binanggit sa Ge- 
nesis 6:2-4. Doon ay sinasabing “napansin ng mga 
anak ng tunay na Diyos ang mga anak na babae ng 
mga tao, na sila ay magaganda, at kumuha sila ng 


ANAK NG DIYOS, (MGA) 


kani-kanilang mga asawa, samakatuwid ay lahat ng 
kanilang pinili,” at naganap ito bago ang pangglo- 
bong Baha. 

Sinasabi ng maraming komentarista na ang ga- 
yong “mga anak ng Diyos' ay mga tao, mga lalaking 
nagmula sa linya ni Set. Ibinabatay nila ang kani- 
lang argumento sa bagay na sa linya ni Set nangga- 
ling ang makadiyos na si Noe, samantalang ang iba 
pang mga linya mula kay Adan, yaong kay Cain at 
sa iba pang mga anak na isinilang kay Adan (Gen 5: 
3, 4), ay napuksa noong Baha. Kaya sinasabi nila na 
ang pagkuha ng “mga anak ng tunay na Diyos” sa 
“mga anak na babae ng mga tao” upang maging ka- 
nilang asawa ay nangangahulugang nag-asawa ang 
mga inapo ni Set sa linya ng balakyot na si Cain. 

Gayunman, walang anumang nagpapakita na 
nagtakda ang Diyos ng gayong pagkakaiba-iba sa 
pagitan ng mga linya ng pamilya noong panahong 
iyon. Wala ring maka-Kasulatang katibayan na su- 
musuporta sa pangmalas na ang tinutukoy rito ay 
pag-aasawa sa pagitan ng mga linya ni Set at ni 
Cain, o na ang gayong mga pag-aasawa ang dahilan 
ng pagsilang ng “mga makapangyarihan” gaya ng 
binabanggit sa talata 4. Totoo na ang pananalitang 
“mga anak ng mga tao [o “ng sangkatauhan”]” (na 
itinuturing niyaong mga pumapabor sa unang na- 
banggit na pangmalas bilang kabaligtaran ng pana- 
nalitang ‘mga anak ng Diyos’) ay madalas gamitin 
sa negatibong diwa, ngunit hindi naman sa lahat ng 
pagkakataon.--Ihambing ang Aw 4:2, 57:4: Kaw 8: 
22, 30, 31, Jer 32:18, 19, Dan 10:16. 

Anghelikong mga anak ng Diyos. Sa kabi- 
lang dako, may isang paliwanag na sinusuportahan 
ng katibayan sa Kasulatan. Ang sumunod na pagli- 
taw ng pananalitang “mga anak ng tunay na Diyos" 
ay sa Job 1:6, at maliwanag na ang tinutukoy roon 
ay ang mga espiritung anak ng Diyos na nagkaka- 
tipon sa harap ng Diyos, anupat dumating din doon 
si Satanas mula sa “pagpaparoo't parito sa lupa.” 
(Job 1:7: tingnan din ang 2:1, 2.) Muli, sa Job 38:4-7, 
ang “mga anak ng Diyos" na “sumigaw sa pagpuri” 
nang “latag ng Diyos ang batong-panulok' ng lupa 
ay maliwanag na anghelikong mga anak at hindi 
mga taong nagmula kay Adan (na hindi pa man la- 
mang nilalalang noon). Gayundin, sa Awit 89:6, ang 
“mga anak ng Diyos" ay tiyak na makalangit na 
mga nilalang, hindi mga tao.--Tingnan ang Diyos 
(Mga Terminong Hebreo). 

Ang pagtukoy sa “mga anak ng tunay na Diyos" 
sa Genesis 6:2-4 bilang mga anghelikong nilalang 
ay tinututulan ng mga nanghahawakan sa unang 
nabanggit na pangmalas sapagkat sinasabi nila na 
ang konteksto ay partikular na tumutukoy sa kaba- 
lakyutan ng tao. Gayunman, hindi makatuwiran 
ang pagtutol na ito yamang ang di-wastong pagpa- 


128 


sok ng mga espiritung nilalang sa buhay ng mga 
tao ay tiyak na makapagpapalubha sa kabalakyutan 
ng tao. Noong naririto si Jesus sa lupa, mga balakyot 
na espiritung nilalang, bagaman hindi sila nagkata- 
wang-tao noon, ang naging dahilan ng napakasa- 
mang paggawi ng mga tao. (Tingnan ang DEMONYO: 
PAG-ALI NG DEMONYO.) Makatuwirang banggitin sa 
ulat ng Genesis ang panghihimasok ng anghelikong 
mga anak ng Diyos sa buhay ng mga tao dahil lu- 
bos nitong ipinaliliwanag kung bakit lumubha ang 
kalagayan sa lupa bago ang Baha. 

Bilang suporta nito, may tinukoy ang apostol na si 
Pedro na “mga espiritung nasa bilangguan, na na- 
ging masuwayin noon nang ang pagtitiis ng Diyos 
ay naghihintay noong mga araw ni Noe” (1Pe 3:19, 
20), at “mga anghel na nagkasala,” na binanggit 
may kaugnayan sa “sinaunang sanlibutan” noong 
panahon ni Noe. (2Pe 2:4, 5) May tinukoy rin si Ju- 
das na “mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang 
orihinal na kalagayan kundi nag-iwan ng kanilang 
sariling wastong tahanang dako.” (Jud 6) Kung ita- 
tanggi na ang “mga anak ng tunay na Diyos" sa Ge- 
nesis 6:2-4 ay mga espiritung nilalang, magiging 
malabo ang mga pananalitang ito ng mga Kristiya- 
nong manunulat na iyon, yamang walang magiging 
paliwanag kung paano naganap ang pagsuway na 
iyon ng mga anghel, o kung ano ang aktuwal na ka- 
ugnayan niyaon sa panahon ni Noe. 

Tiyak na may mga anghel na nagkatawang-tao sa 
ilang pagkakataon, anupat kumain at uminom pa 
nga kasama ng mga tao. (Gen 18:1-22, 19:1-3) Nang 
sabihin ni Jesus na ang binuhay-muling mga lalaki 
at mga babae ay hindi mag-aasawa o ibibigay sa 
pag-aasawa kundi magiging tulad ng “mga anghel 
sa langit,” ipinakikita niya na hindi nag-aasawa ang 
gayong makalangit na mga nilalang, anupat walang 
anumang pahiwatig na ang mga anghel ay alinman 
sa lalaki o babae. (Mat 22:30) Ngunit hindi ito na- 
ngangahulugan na hindi posibleng magkatawang- 
tao ang gayong mga anghelikong nilalang at mag- 
asawa ng mga taong babae. Pansinin na matapos 
banggitin ni Judas na may mga anghel na hindi 
nag-ingat ng kanilang orihinal na kalagayan at na 
nag-iwan ng kanilang “wastong tahanang dako” (ti- 
yak na tumutukoy sa pag-iwan nila sa dako ng mga 
espiritu), kaagad niya itong sinundan ng pananali- 
tang: “Gayundin ang Sodoma at Gomorra at ang 
mga lunsod sa palibot nila, pagkatapos na sila sa ka- 
tulad na paraan gaya ng mga nauna ay makiapid 
nang labis-labis at sumunod sa laman sa di-likas na 
paggamit, ay nakalagay sa harap natin bilang isang 
babalang halimbawa.” (Jud 6, 7) Sa gayon, ang mga 
katibayan sa Kasulatan ay pawang tumutukoy sa 
paglihis ng mga anghel, ang pagkilos nila nang sa- 
lungat sa kanilang kalikasan bilang espiritu, na na- 
ganap noong mga araw ni Noe. Kaya walang ma- 


129 


katuwirang dahilan upang mag-alinlangan na ang 
‘mga anak ng Diyos’ sa Genesis 6:2-4 ay angheli- 
kong mga anak.--- Tingnan ang NEFILIM. 

Unang Taong Anak at ang mga Inapo Nito. 
Si Adan ang unang taong “anak ng Diyos" sa dahi- 
lang ang Diyos ang lumalang sa kaniya. (Gen 2:7: 
Luc 3:38) Nang hatulan siya ng kamatayan dahil sa 
sinasadyang pagkakasala at palayasin mula sa san- 
tuwaryo ng Diyos sa Eden, sa diwa ay itinakwil siya 
ng Diyos at naiwala niya ang kaugnayan niya bi- 
lang anak ng kaniyang makalangit na Ama.---Gen 
3:17-24. 

Ang mga naging supling niya ay ipinanganak 
taglay ang minanang kasalanan. (Tingnan ang KA- 
SALANAN.) Yamang ipinanganak sila mula sa isa na 
itinakwil ng Diyos, hindi maaaring angkinin ng mga 
inapo ni Adan ang kaugnayan sa Diyos bilang Kani- 
yang anak salig lamang sa kapanganakan. Ipinahi- 
hiwatig ito ng mga salita ng apostol na si Juan sa 
Juan 1:12, 13. Ipinakikita niya na yaong mga tu- 
manggap kay Kristo Jesus, anupat nanampalataya 
sa kaniyang pangalan, ay binigyan ng “awtoridad 
na maging mga anak ng Diyos, . . . [yamang] ipina- 
nganak sila, hindi mula sa dugo o mula sa kalooban 
ng laman o mula sa kalooban ng tao, kundi mula sa 
Diyos.” Samakatuwid, ang pagiging anak ng Diyos 
ay hindi itinuturing na isang bagay na awtomati- 
kong tinatanggap ng lahat ng inapo ni Adan pagka- 
panganak sa kanila. Ipinakikita nito at ng iba pang 
mga teksto na, mula nang magkasala si Adan, kina- 
ilangan ang pantanging pagkilala ng Diyos upang 
maitalaga ang mga tao bilang kaniyang “mga anak.” 
Makikita ito sa kaniyang mga pakikitungo sa Israel. 

“Ang Israel ay Aking Anak.” Kay Paraon, na 
nag-angking isang diyos at anak ng Ehipsiyong 
diyos na si Ra, tinukoy ni Jehova ang Israel bilang 
“aking anak, ang aking panganay,” at inutusan niya 
ang tagapamahalang Ehipsiyong iyon na “payaunin 
mo ang aking anak upang makapaglingkod siya sa 
akin.” (Exo 4:22, 23) Sa gayon, ang buong bansang 
Israel ay itinuring ng Diyos na kaniyang “anak” da- 
hil sila'y kaniyang piling bayan, isang “pantanging 
pag-aari, mula sa lahat ng mga bayan.” (Deu 14: 
1, 2) Dahil si Jehova ang Bukal ng lahat ng buhay 
at, partikular na, dahil siya ang lumikha sa bayang 
iyon kasuwato ng tipang Abrahamiko, tinawag siya 
na kanilang “Maylalang,” “Tagapag-anyo,” at “Ama,” 
ang Isa na sa kaniyang pangalan ay tinawag sila. 
(Ihambing ang Aw 95:6, 7; 100:3; Isa 43:1-7, 15, 45: 
11, 12, 18, 19: 63:16.) ‘Tinulungan niya sila mula pa 
sa tiyan,” maliwanag na tumutukoy sa mismong pa- 
simula ng pagbuo sa kanila bilang isang bayan, at 
“inanyuan” niya sila sa pamamagitan ng kaniyang 
mga pakikitungo sa kanila at sa pamamagitan ng ti- 
pang Kautusan, anupat hinubog ang mga katangian 


ANAK NG DIYOS, (MGA) 


at istraktura ng bansa. (Isa 44:1, 2, 21; ihambing 
ang mga pananalita ng Diyos para sa Jerusalem sa 
Eze 16:1-14: gayundin ang mga pananalita ni Pablo 
sa Gal 4:19 at 1Te 2:11, 12.) Ipinagsanggalang sila ni 
Jehova, dinala niya sila, itinuwid sila, at pinaglaanan 
sila gaya ng ginagawa ng ama sa kaniyang anak. 
(Deu 1:30, 31, 8:5-9, ihambing ang Isa 49:14, 15.) 
Bilang “anak” naman, dapat lamang na maglingkod 
ang bansa ukol sa kapurihan ng kanilang Ama. (Isa 
43:21, Mal 1:6) Kung hindi iyon gagawin ng Israel, 
magbubulaan sila sa kanilang pagiging anak (Deu 
32:4-6, 18-20, Isa 1:2, 3; 30:1, 2, 9), gaya nga ng 
ibang mga Israelita na gumawi sa kadusta-dustang 
paraan at sa gayo'y tinawag na “mga anak ni belial” 
(isang literal na pananalitang Hebreo na isinalin 
sa Deu 13:13 at sa iba pang mga teksto bilang 
“mga walang-kabuluhang lalaki”, ihambing ang 2Co 
6:15). Sila ay naging “mga anak na suwail. ”---Jer 3: 
14, 22, ihambing ang 4:22. 

Sa gayong pangkalahatang diwa bilang isang ban- 
sa, at dahil sa pakikipagtipan niya sa kanila, nakitu- 
ngo ang Diyos sa mga Israelita bilang mga anak. Ipi- 
nakikita ito ng pagtukoy ng Diyos sa kaniyang sarili 
hindi lamang bilang “Maylikha” nila kundi bilang ka- 
nila ring “Manunubos” at “asawang nagmamay-ari,” 
anupat ipinahihiwatig ng huling nabanggit na itinu- 
ring niyang asawa ang Israel. (Isa 54:5, 6, ihambing 
ang Isa 63:8, Jer 3:14.) Kapag tinatawag ng mga Is- 
raelita si Jehova bilang “aming Ama,” maliwanag na 
nasa isipan nila ang pakikipagtipan niya sa kanila at 
kinikilala nila na ang Diyos ang bumuo sa kanilang 
bansa.--Isa 63:16-19: ihambing ang Jer 3:18-20, Os 
1:10, 11. 

Ang tribo ni Efraim ang naging pinakaprominen- 
teng tribo sa hilagang kaharian ng sampung tribo, 
anupat ang pangalan nito ay kadalasang kumakata- 
wan sa buong kahariang iyon. Dahil si Efraim ang 
pinili ni Jehova na tumanggap ng pagpapalang para 
sa panganay na anak mula sa kaniyang lolo na si Ja- 
cob sa halip na si Manases, na siyang tunay na pa- 
nganay na anak ni Jose, wastong tukuyin ni Jeho- 
va ang tribo ni Efraim bilang “aking panganay.” 
--Jer 31:9, 20, Os 11:1-8, 12, ihambing ang Gen 
48:13-20. 

Indibiduwal na “mga anak' na Israelita. Sa 
pantanging diwa, tinukoy rin ng Diyos ang ilang in- 
dibiduwal sa Israel bilang kaniyang ‘mga anak.” Ang 
Awit 2, na sa Gawa 4:24-26 ay kinikilalang isinulat 
ni David, ay maliwanag na unang kumakapit sa ka- 
niya sa mga pagtukoy nito sa “anak” ng Diyos. (Aw 
2:1, 2, 7-12) Nang maglaon, ang awit ay natupad 
kay Kristo Jesus, gaya ng ipinakikita sa konteksto 
ng Mga Gawa. Yamang ipinakikita sa konteksto ng 
awit na ang Diyos ay nakikipag-usap, hindi sa isang 
sanggol, kundi sa isang taong may-gulang na, nang 


ANAK NG DIYOS, (MGA) 


sabihin niya, “Ikaw ang aking anak, ako, ngayon, 
ako ay naging iyong ama,” makatuwirang isipin na 
ang pagtatamo ni David ng gayong katayuan bilang 
anak ay dahil pantangi siyang pinili ng Diyos upang 
maging hari at dahil sa makaamang mga pakikitu- 
ngo ng Diyos sa kaniya. (Ihambing ang Aw 89:3, 19- 
27.) Sa katulad na paraan, sinabi ni Jehova tungkol 
sa anak ni David na si Solomon, “Ako ang magiging 
kaniyang ama, at siya ang magiging aking anak.” 
--2Sa 7:12-14: 1Cr 22:10, 28:6. 

Naiwala ang katayuan bilang anak. Noong 
narito sa lupa si Jesus, inaangkin pa rin ng mga Ju- 
dio na ang Diyos ang kanilang “Ama.” Ngunit taha- 
sang sinabi ni Jesus sa ilang sumasalansang na si- 
la'y "mula sa kanilang amang Diyablo, sapagkat 
pinakikinggan nila ito at ginagawa nila ang kaloo- 
ban at mga gawa ng Kalaban ng Diyos, sa gayon ay 
ipinakikita nila na sila'y “hindi mula sa Diyos.” (Ju 8: 
41, 44, 47) Muli, ipinakikita nito na ang pagiging 
anak ng Diyos ng sinuman sa mga inapo ni Adan ay 
hindi batay lamang sa kanilang likas na pinagmulan 
sa laman kundi ito'y pangunahin nang dahil sa pag- 
lalaan ng Diyos upang magkaroon sila ng espiritu- 
wal na kaugnayan sa Kaniya, at na hinihiling na- 
man ng gayong kaugnayan na ang “mga anak” na 
iyon ay manampalataya sa Diyos sa pamamagitan 
ng pagpapamalas ng kaniyang mga katangian, pa- 
giging masunurin sa kaniyang kalooban, at tapat na 
paglilingkod ukol sa kaniyang layunin at mga kapa- 
kanan. 

Ang Kristiyanong mga Anak ng Diyos. Gaya 
ng ipinakikita ng Juan 1:11, 12, iilan lamang sa ban- 
sang Israel, yaong mga nanampalataya kay Kristo 
Jesus, ang pinagkalooban ng “awtoridad na maging 
mga anak ng Diyos.” Sa pamamagitan ng haing 
pantubos ni Kristo, inilabas ang mga Judiong "nala- 
bing’ iyon (Ro 9:27: 11:5) mula sa ilalim ng tipang 
Kautusan, na bagaman mabuti at sakdal ay huma- 
tol sa kanila bilang mga makasalanan, bilang mga 
alipin na bihag ng kasalanan, sa gayon ay pinala- 
ya sila ni Kristo upang “tanggapin [nila] ang pag- 
aampon bilang mga anak” at sila'y maging mga ta- 
gapagmana sa pamamagitan ng Diyo5s.---Gal 4:1-7, 
ihambing ang Gal 3:19-26. 

Ang mga tao ng mga bansa, na dating “walang 
Diyos sa sanlibutan” (Efe 2:12), ay naipagkasundo 
rin sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya 
kay Kristo at nagtamo ng katayuan bilang mga 
anak.---Ro 9:8, 25, 26; Gal 3:26-29. 

Gaya ng Israel, ang mga Kristiyanong ito ay bu- 
mubuo ng isang katipang bayan, anupat dinadala 
sila sa “bagong tipan” na binigyang-bisa sa pama- 
magitan ng itinigis na dugo ni Kristo. (Luc 22:20, 
Heb 9:15) Gayunman, sa pagtanggap sa kanila ng 
Diyos sa tipang ito, pinakikitunguhan niya sila bi- 


130 


lang mga indibiduwal. Dahil nakinig sila sa mabu- 
ting balita at nanampalataya, sila ay tinawag upang 
maging mga kasamang tagapagmana ng Anak ng 
Diyos (Ro 8:17: Heb 3:1), ipinahayag na matuwid' 
ng Diyos salig sa kanilang pananampalataya sa pan- 
tubos (Ro 5:1, 2), at sa gayo'y iniluwal sa pamama- 
gitan ng salita ng katotohanan” (San 1:18), anupat 
“ipinanganak muli” bilang bautisadong mga Kristi- 
yano, na inianak o iniluwal ng espiritu ng Diyos bi- 
lang kaniyang mga anak na magtatamasa ng buhay 
bilang espiritu sa langit (Ju 3:3: 1Pe 1:3, 4). Tu- 
manggap sila, hindi ng espiritu ng pagkaalipin gaya 
ng ibinunga ng pagkakamali ni Adan, kundi ng “es- 
piritu ng pag-aampon bilang mga anak, na sa pa- 
mamagitan ng espiritung iyon ay sumisigaw [sila]: 
“Abba, Ama!”" kung saan ang terminong “Abba” ay 
isang matalik at mapagmahal na katawagan. (Ro 
8:14-17: tingnan ang ABBA, PAG-AAMPON [Ang Kahu- 
lugan Nito Para sa mga Kristiyano].) At dahil sa na- 
kahihigit na paglilingkod ni Kristo bilang tagapa- 
magitan at saserdote at sa di-sana-nararapat na 
kabaitan ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan 
niya, ang pagiging anak ng mga Kristiyanong ito na 
inianak sa espiritu ay isang mas matalik na kaugna- 
yan sa Diyos kaysa sa naging kaugnayan sa ka- 
niya ng Israel sa laman.--Heb 4:14-16, 7:19-25; 
12:18-24. 

Pag-iingat ng katayuan bilang anak. Sa ga- 
nang sarili nito, ang kanilang “bagong pagsilang" 
tungo sa buhay na pag-asang iyon (1Pe 1:3) ay hin- 
di garantiya na mananatili ang katayuan nila bilang 
mga anak. Dapat silang “magpaakay sa espiritu 
ng Diyos,’ hindi sa kanilang makasalanang laman, 
at dapat silang maging handang magdusa gaya 
ni Kristo. (Ro 8:12-14, 17) Dapat silang maging 
“mga tagatulad . . . sa Diyos, bilang mga anak 
na minamahal” (Efe 5:1), anupat nagpapabanaag 
ng kaniyang mga katangian ng kapayapaan, pag- 
ibig, kaawaan, kabaitan (Mat 5:9, 44, 45; Luc 6: 
35, 36), nananatiling “walang kapintasan at walang 
muwang” sa mga bagay na karaniwan sa “liko at pi- 
lipit na salinlahi” na sa gitna nito ay namumuhay 
sila (Fil 2:15), nagpapadalisay ng kanilang sari- 
li mula sa di-matuwid na mga gawain (1Ju 3:1-4, 9, 
10), masunurin sa mga utos ng Diyos, at tumatang- 
gap ng kaniyang disiplina (1Ju 5:1-3, Heb 12:5-7). 

Ganap na pag-aampon bilang mga anak. Ba- 
gaman tinawag sila upang maging mga anak ng 
Diyos, ang taglay lamang nila ay “palatandaan ni- 
yaong darating" habang sila'y nasa laman pa. (2Co 
1:22, 5:1-5: Efe 1:5, 13, 14) Kaya bagaman tinukoy 
ng apostol ang kaniyang sarili at ang kaniyang mga 
kapuwa Kristiyano bilang “mga anak [na] ng Diyos,” 
maaari pa rin niyang sabihin na “tayo rin mismo 
na nagtatamo ng mga unang bunga, samakatuwid 


131 


nga, ng espiritu, oo, tayo mismo ay dumaraing sa 
loob natin, habang marubdob nating hinihintay ang 
pag-aampon bilang mga anak, ang pagpapalaya 
mula sa ating mga katawan sa pamamagitan ng 
pantubos.” (Ro 8:14, 23) Sa gayon, pagkatapos ni- 
lang madaig ang sanlibutan sa pamamagitan ng ka- 
tapatan hanggang sa kamatayan, nagiging lubos 
ang kanilang pagiging mga anak kapag binuhay na 
silang muli bilang mga espiritung anak ng Diyos at 
“mga kapatid” ng Pangunahing Anak ng Diyos, si 
Kristo Jesus.---Heb 2:10-17, Apo 21:7: ihambing ang 
Apo 2:7, 11, 26, 27; 3:12, 21. 

Alam ng espirituwal na mga anak ng Diyos, na ti- 
nawag sa makalangit na pagtawag na ito, na sila ay 
may gayong katayuan, sapagkat “ang espiritu mis- 
mo ng Diyos ang nagpapatotoo kasama ng kanilang 
espiritu na sila ay mga anak ng Diyos.” (Ro 8:16) Ma- 
liwanag na nangangahulugan ito na ang kanilang 
espiritu ay nagsisilbing nag-uudyok na puwersa sa 
kanilang buhay, anupat pinakikilos sila na tumugon 
nang positibo sa mga kapahayagan ng espiritu ng 
Diyos na nasa kaniyang kinasihang Salita tungkol sa 
gayong makalangit na pag-asa at gayundin sa mga 
pakikitungo niya sa kanila sa pamamagitan ng espi- 
ritung iyon. Sa gayon ay nakatitiyak sila na sila'y ta- 
lagang espirituwal na mga anak at mga tagapagma- 
na ng Diyos. 

Maluwalhating Kalayaan ng mga Anak ng 
Diyos. Ang apostol ay may binanggit na “kalu- 
walhatian na isisiwalat sa atin” at “may-pananabik 
na pag-asam ng sangnilalang [na] naghihintay sa 
pagsisiwalat sa mga anak ng Diyos.” (Ro 8:18, 19) 
Yamang ang kaluwalhatian ng mga anak na ito ay 
makalangit, maliwanag na ang gayong “pagsisiwa- 
lat” ng kanilang kaluwalhatian ay pagkatapos na si- 
la'y buhaying-muli tungo sa makalangit na buhay. 
(Ihambing ang Ro 8:23.) Gayunman, ipinahihiwatig 
ng 2 Tesalonica 1:6-10 na hindi lamang iyon ang na- 
sasangkot, binabanggit nito na sa “pagkakasiwalat 
sa Panginoong Jesus,” pasasapitan ng parusang ha- 
tol yaong mga hahatulan ng Diyos nang di-kaayaa- 
ya, anupat gagawin iyon “sa panahon ng kaniyang 
pagdating upang luwalhatiin may kaugnayan sa ka- 
niyang mga banal.”---Tingnan ang PAGSISIWALAT. 

Yamang sinabi ni Pablo na ang “sangnilalang" ay 
naghihintay sa pagsisiwalat na ito, at pagkatapos ay 
"palalayain sa pagkaalipin sa kasiraan at magtatamo 
ng maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos,” 
maliwanag na bukod sa makalangit na “mga anak 
ng Diyos” ay may iba pang makikinabang sa pagsi- 
siwalat sa kanila sa kaluwalhatian. (Ro 8:19-23) Ang 
terminong Griego na isinaling “sangnilalang” ay 
maaaring tumukoy sa anumang nilalang, tao o ha- 
yop, o sa lahat ng nilalang. Dito, tinutukoy iyon ni 
Pablo bilang “may-pananabik na umaasam, “nag- 


ANAK NG DIYOS, (MGA) 


hihintay,” “ipinasakop sa kawalang-saysay, [baga- 
man] hindi ayon sa sarili nitong kalooban,” “pala- 
layain sa pagkaalipin sa kasiraan at [sa gayo'y] 
magtatamo ng maluwalhating kalayaan ng mga 
anak ng Diyos,” at “dumaraing na magkakasama” 
gaya rin ng Kristiyanong “mga anak” na dumaraing 
sa loob nila. Ang mga pananalitang ito ay pawang 
tumuturo nang may katiyakan sa sangnilalang na 
mga tao, ang pamilya ng tao, anupat hindi sa lahat 
ng nilalang, kabilang ang mga hayop, mga pana- 
nim, at iba pang mga nilalang, kapuwa yaong may 
buhay at walang buhay. (Ihambing ang Col 1:23.) 
Kung gayon, tiyak na nangangahulugan ito na ang 
pagsisiwalat sa mga anak ng Diyos sa kaluwalhati- 
an ay magbubukas ng daan upang ang iba pang ka- 
bilang sa pamilya ng tao ay magtamo ng kaugnayan 
sa Diyos bilang kaniyang tunay na mga anak ng 
Diyos at magtamasa ng kalayaang kalakip ng ga- 
yong kaugnayan.--- Tingnan ang IPAHAYAG NA MATU- 
WID (Iba Pang mga Matuwid): MALAKING PULUTONG. 

Yamang si Kristo Jesus ang inihula na magiging 
“Walang-hanggang Ama" (Isa 9:6) at yamang ang 
Kristiyanong “mga anak ng Diyos" ay magiging ka- 
niyang “mga kapatid” (Ro 8:29), nangangahulugan 
ito na may iba pang kabilang sa pamilya ng tao na 
magtatamo ng buhay sa pamamagitan ni Kristo Je- 
sus. Ang mga ito ay hindi ang kaniyang mga kasa- 
mang tagapagmana at mga kasamang hari at saser- 
dote kundi ang kaniyang mga sakop na paghaharian 
niya.--Ihambing ang Mat 25:34-40, Heb 2:10-12, 
Apo 5:9, 10; 7:9, 10, 14-17: 20:4-9, 21:1-4. 

Mapapansin din na tinukoy ni Santiago (1:18) 
ang inianak-sa-espiritung “mga anak ng Diyos” na 
ito bilang “mga unang bunga” sa mga nilalang ng 
Diyos, isang pananalita na kahawig ng ginamit para 
sa “isang daan at apatnapu't apat na libo" na “bini- 
li mula sa sangkatauhan" gaya ng inilalarawan sa 
Apocalipsis 14:1-4. Ipinahihiwatig ng pananalitang 
“mga unang bunga” na magkakaroon ng iba pang 
mga bunga, kung kaya maliwanag na ang “sangni- 
lalang” sa Roma 8:19-22 ay kumakapit sa gayong 
"kasunod na mga bunga' o ‘pangalawahing mga bu- 
nga' mula sa sangkatauhan na sa dakong huli, sa pa- 
mamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, 
ay magtatamo ng katayuan bilang mga anak sa 
pansansinukob na pamilya ng Diyos. 

Tungkol sa darating na 'sistema ng mga bagay' at 
“pagkabuhay-muli mula sa mga patay” tungo sa 
buhay sa sistemang iyon, sinabi ni Jesus na ang 
mga ito ay magiging “mga anak ng Diyos dahil 
sa pagiging mga anak ng pagkabuhay-muli. ”---Luc 
20:34-36. 

Batay sa lahat ng nabanggit na impormasyon, 
makikita natin na ang 'pagiging anak” ng mga tao 
may kaugnayan sa Diyos ay minamalas mula sa 


ANAK NG DIYOS, (MGA) 


iba't ibang punto de vista. Kaya naman sa bawat 
kaso, ang pagiging anak ay dapat malasin ayon sa 
konteksto upang matiyak kung ano ang saklaw nito 
at kung anong uri talaga ng kaugnayan bilang anak 
ang tinutukoy. 

Si Kristo Jesus, ang Anak ng Diyos. Parti- 
kular na idiniriin ng Ebanghelyo ni Juan ang pag- 
iral ni Jesus bago siya naging tao bilang “ang Sali- 
ta” at ipinaliliwanag nito na “ang Salita ay naging 
laman at tumahan sa gitna natin, at nakita natin 
ang kaniyang kaluwalhatian, isang kaluwalhatian na 
gaya ng sa isang bugtong na anak mula sa isang 
ama.” (Ju 1:1-3, 14) Ang kaniyang pagiging anak ay 
hindi nagsimula noong ipanganak siya bilang tao at 
makikita ito sa sariling mga pananalita ni Jesus, 
gaya noong sabihin niya, “Ang mga bagay na naki- 
ta ko sa aking Ama ay sinasalita ko” (Ju 8:38, 42: 
ihambing ang Ju 17:5, 24), gayundin sa iba pang 
malilinaw na pananalita ng kaniyang kinasihang 
mga apostol.---Ro 8:3, Gal 4:4: 1Ju 4:9-11, 14. 

Kahulugan ng terminong Griego na “mo-no- 
ge-nes.” Ang pananalitang Griego na mo-'noge- 
nes’ hui-'os' ay isinasalin sa Tagalog bilang “bugtong 
na Anak.” Hinggil sa salitang Griego na mo-no- 
genes’ (“bugtong”), itinatawag-pansin ng ilang ko- 
mentarista na ang huling bahagi ng salitang iyon 
(ge:nes') ay hindi nagmula sa gen-na'o (pangyari- 
hing maipaglihi) kundi sa ge'nos (uri), kaya naman 
ang terminong iyon ay nangangahulugang 'kai- 
sa-isa sa isang klase o uri.” Gayunman, bagaman 
wala sa indibiduwal na mga bahagi nito ang ideya 
ng pandiwang maipanganak, ang pagkakagamit sa 
terminong ito ay talagang sumasaklaw sa ideya 
ng angkang pinagmulan o kapanganakan, sapagkat 
ang salitang Griego na ge'nos ay nangangahulu- 
gang “angkan ng pamilya, kamag-anak, supling, 
lahi.” Isinasalin ito sa 1 Pedro 2:9 bilang “lahi.” Kini- 
kilala ng maraming leksikograpo na ang terminong 
ito ay may gayong kaugnayan sa kapanganakan 
o angkang pinagmulan. 

Binibigyang-katuturan ng Greek and English 
Lexicon of the New Testament ni Edward Robinson 
(1885, p. 471) ang mo-no ge-nes' bilang: “kaisa-isang 
ipinanganak, . . . samakatuwid nga, kaisa-isang 
anak.” Ang Theological Dictionary of the New Testa- 
ment, na inedit ni G. Kittel, ay nagsasabi: “Ang 
povo- [mo:no-] ay hindi tumutukoy sa pinagmu- 
lan kundi sa kaurian ng pagkasupling. Kaya ang 
povoyevnc [monogenes'] ay nangangahulugang 
"nagsosolong supling,’ samakatuwid nga, walang ka- 
patid na lalaki o babae. .. . Ang tinutukoy ay ang 
kaisa-isang anak ng kaniyang mga magulang, pa- 
ngunahin na may kaugnayan sa kanila. .. . Ngunit 
ang salitang iyon ay maaari ring gamitin nang mas 
malawakan nang hindi tinutukoy ang pagkasupling 


132 


sa diwa ng pagiging “natatangi, “walang katulad,' 
‘walang kahambing, bagaman ang mga pagtukoy 
ay hindi dapat ipagkamali sa klase o uri at sa para- 
an.”--Tagapagsalin at patnugot, G. Bromiley, 1969, 
Tomo IV, p. 738. 

Tungkol sa paggamit ng terminong iyon sa Kristi- 
yanong Griegong Kasulatan o “Bagong Tipan,” ang 
huling nabanggit na akda (p. 739-741) ay nagsasa- 
bi: “Sa Jn. 1:14, 18, 3:16, 18, 1 Jn. 4:9, higit pa ang 
tinutukoy ng povoyevr]c kaysa sa pagiging natata- 
ngi o walang kahambing ni Jesus. Sa lahat ng mga 
talatang ito, tuwiran Siyang tinatawag na Anak, 
at itinuturing Siyang gayon sa 1:14. Sa Jn., ang 
povoyevýç ay tumutukoy sa pinagmulan ni Jesus.” 

Dahil sa mga paliwanag na ito at dahil sa malinaw 
na katibayan mula sa Kasulatan mismo, ang sali- 
tang Griego na mo-no-ge-nes' ay nagpapakitang si 
Jesus ay hindi lamang ang natatangi o walang- 
kahambing na Anak ng Diyos kundi nagmula rin 
siya sa Diyos sa diwa na nilalang siya ng Diyos. Pi- 
natutunayan ito ng mga apostol sa mga pagtukoy 
nila sa Anak na ito bilang “ang panganay sa la- 
hat ng nilalang" at bilang “ang Isa na ipinanganak 
[isang anyo ng gen-na'o] mula sa Diyos" (Col 1:15: 
1Ju 5:18), at sinasabi rin ni Jesus mismo na siya ang 
“pasimula ng paglalang ng Diyos. "---Apo 3:14. 

Si Jesus ay “panganay” ng Diyos (Col 1:15) bilang 
ang unang nilalang ng Diyos, tinatawag na “ang Sa- 
lita” bago siya naging tao. (Ju 1:1) Ang salitang 
“pasimula” sa Juan 1:1 ay hindi maaaring tumu- 
koy sa “pasimula” ng Diyos na Maylalang, sapagkat 
siya'y walang hanggan, anupat walang pasimula. 
(Aw 90:2) Samakatuwid, tiyak na tumutukoy ito 
sa pasimula ng paglalang, nang likhain ng Diyos 
ang Salita bilang ang kaniyang panganay na Anak. 
Ang terminong “pasimula” ay ginagamit din sa iba 
pang mga teksto upang tumukoy sa umpisa ng 
isang yugto o gawain o landasin, gaya ng “pasimu- 
la” ng gawaing Kristiyano niyaong mga sinulatan ni 
Juan ng kaniyang unang liham (1Ju 2:7: 3:11), ng 
“pasimula” ng mapaghimagsik na landasin ni Sata- 
nas (1Ju 3:8), o ng “pasimula” ng paglihis ni Hudas 
mula sa katuwiran. (Ju 6:64, tingnan ang HUDAS 
Blg. 4 [Nagpakasama].) Si Jesus ay “bugtong na 
Anak” (Ju 3:16) yamang sa mga anak ng Diyos, es- 
piritu man o tao, siya lamang ang nilalang ng Diyos 
nang mag-isa, sapagkat ang lahat ng iba pa ay nila- 
lang “sa pamamagitan” ng panganay na Anak na 
iyon.--Col 1:16, 17; tingnan ang BUGTONG NA ANAK, 
JESU-KRISTO (Pag-iral Bago Naging Tao). 

Inianak sa espiritu, bumalik sa pagiging ma- 
kalangit na anak. Sabihin pa, si Jesus ay nanati- 
ling Anak ng Diyos nang ipanganak siya bilang tao, 
gaya ng kalagayan niya noon bago siya naging tao. 
Ang kaniyang kapanganakan ay hindi resulta ng 


133 


paglilihi sa pamamagitan ng binhi, o punlay, ng 
isang lalaki na nagmula kay Adan, kundi dahil sa 
pagkilos ng banal na espiritu ng Diyos. (Mat 1:20, 
25; Luc 1:30-35, ihambing ang Mat 22:42-45.) Alam 
ni Jesus na siya'y anak ng Diyos, sapagkat sa edad 
na 12 taon ay sinabi niya sa kaniyang mga magu- 
lang sa lupa, “Hindi ba ninyo alam na ako ay dapat 
na mapasabahay ng aking Ama?" Hindi nila nain- 
tindihan ang kahulugan nito, anupat marahil ay ipi- 
nalagay nila na sa paggamit ni Jesus ng terminong 
“Ama,” tinukoy lamang niya ang Diyos ayon sa ka- 
tawagang ginagamit ng mga Israelita sa pangkala- 
hatan, gaya ng tinalakay na.---Luc 2:48-50. 

Gayunman, mga 30 taon matapos siyang ipanga- 
nak bilang tao, noong bautismuhan siya ni Juan na 
Tagapagbautismo, ang espiritu ng Diyos ay bumaba 
kay Jesus at ang Diyos ay nagsalita, na sinasabi: 
“Ikaw ang aking Anak, ang minamahal, ikaw ay 
aking sinang-ayunan.” (Luc 3:21-23, Mat 3:16, 17) 
Maliwanag na noong pagkakataong iyon, si Jesus, 
ang tao, ay “ipinanganak muli' bilang isang inianak- 
sa-espiritung Anak na may pag-asang bumalik sa 
buhay sa langit, at pinahiran siya sa pamamagitan 
ng espiritu upang maging inatasang hari at mataas 
na saserdote ng Diyos. (Ju 3:3-6, ihambing ang 
17:4, 5, tingnan ang Jesu-Kristo [Ang Kaniyang 
Bautismo].) Isang kahawig na pananalita ang sinabi 
ng Diyos noong magbagong-anyo si Jesus sa bun- 
dok, na doo'y nakita si Jesus sa pangitain taglay 
ang kaluwalhatian ng Kaharian. (Ihambing ang Mat 
16:28 at 17:1-5.) May kinalaman sa pagkabuhay- 
muli ni Jesus mula sa mga patay, ikinapit ni Pablo sa 
pangyayaring iyon ang isang bahagi ng Awit 2, na 
sinisipi ang mga salita ng Diyos, “Ikaw ang aking 
anak, ako ay naging iyong Ama sa araw na ito,” at 
ikinapit din niya roon ang mga salita mula sa ti- 
pan ng Diyos kay David, samakatuwid nga: “Ako 
ang magiging kaniyang ama, at siya ang magiging 
aking anak.” (Aw 2:7: 2Sa 7:14: Gaw 13:33, Heb 1:5, 
ihambing ang Heb 5:5.) Sa pamamagitan ng kani- 
yang pagkabuhay-muli mula sa mga patay tungo sa 
buhay bilang espiritu, si Jesus ay “ipinahayag na 
Anak ng Diyos” (Ro 1:4) at “ipinahayag na matuwid 
sa espiritu.”--1Ti 3:16. 

Dahil dito, makikita natin na gaya ni David na 
may-gulang na noon nang siya'y ‘maging anak ng 
Diyos' sa pantanging diwa, si Kristo Jesus din ay 
"naging Anak ng Diyos' sa pantanging paraan noong 
bautismuhan siya at noong buhayin siyang muli, at 
maliwanag na noon ding pumasok siya sa lubos na 
kaluwalhatian ng Kaharian. 

May-kabulaanang pinaratangan ng pamumu- 
song. Dahil sa mga pagtukoy ni Jesus sa Diyos bi- 
lang kaniyang Ama, pinaratangan siya ng ilang 
Judio ng pamumusong, na sinasabi, “Ikaw nga, ba- 


ANAK NG TAO 


gaman isang tao ay ginagawa mong diyos ang 
iyong sarili.” (Ju 10:33) Dito, ang karamihan sa mga 
salin ay kababasahan ng “Diyos”: ang salin ni Tor- 
rey ay gumagamit ng maliliit na titik para sa sali- 
tang “diyos,” samantalang ang saling interlinear na- 
man ng The Emphatic Diaglott ay kababasahan ng 
“isang diyos.” Ang pangunahing sumusuporta sa 
saling “isang diyos" ay ang mismong sagot ni Jesus, 
kung saan sumipi siya mula sa Awit 82:1-7. Gaya 
ng makikita natin, hindi tinutukoy sa tekstong ito 
ang mga tao bilang “Diyos,” kundi bilang “mga 
diyos” at “mga anak ng Kataas-taasan.” 

Ayon sa konteksto, ang tinatawag ni Jehova sa 
awit na ito na “mga diyos" at “mga anak ng Kataas- 
taasan” ay ang mga Israelitang hukom na nagsa- 
sagawa ng kawalang-katarungan, anupat kinaila- 
ngang si Jehova mismo ang humatol 'sa gitna ng 
gayong mga diyos.” (Aw 82:1-6, 8) Yamang ikinapit 
ni Jehova ang mga terminong ito sa mga taong iyon, 
tiyak na hindi nagkasala ng pamumusong si Jesus 
nang sabihin niya, “Ako ang Anak ng Diyos.” Sa- 
mantalang pinabubulaanan ng mga gawa ng hukom 
na “mga diyos" na iyon na sila'y “mga anak ng 
Kataas-taasan,” palagi namang pinatutunayan ng 
mga gawa ni Jesus na siya'y may pakikipagkaisa 
at mapayapang kaugnayan sa kaniyang Ama.--Ju 
10:34-38. 


ANAK NG TAO. Sa Hebreo, ito ay pangu- 
nahin nang isinasalin mula sa pananalitang ben- 
'adham'. Sa halip na tumukoy sa taong si Adan, ang 
'adham' ay ginagamit dito para sa “sangkatauhan” 
sa pangkalahatan anupat, sa diwa, ang pananalitang 
ben-'adham' ay nangangahulugang “isang anak ng 
sangkatauhan, isang tao, isang makalupang anak.” 
(Aw 80:17: 146:3, Jer 49:18, 33) Ang pariralang ito 
ay kadalasang ginagamit na kasama ng iba pang 
mga terminong Hebreo para sa “tao,” gaya ng 'ish, 
nangangahulugang “isang taong lalaki” (ihambing 
ang Bil 23:19: Job 35:8, Jer 50:40) at 'enohsh”, “isang 
taong mortal.” (Ihambing ang Aw 8:4, Isa 51:12: 
56:2.) Sa Awit 144:3, ang “anak ng taong mortal" ay 
ben-'enohsh, samantalang sa Daniel 7:13 naman 
ay lumilitaw ang katumbas nito sa Aramaiko (bar 
nash’). 

Sa Griego, ang pananalitang ginagamit ay hui'os 
tou an-thro'pou, na ang huling bahagi ay ang panla- 
hatang salitang Griego para sa “tao” (anthropos). 
--Mat 16:27. 

Sa Hebreong Kasulatan, pinakamadalas na lumili- 
taw ang pananalitang ito sa aklat ng Ezekiel, kung 
saan mahigit 90 beses na tinawag ng Diyos ang pro- 
peta bilang “anak ng tao.” (Eze 2:1, 3, 6, 8) Wa- 
ring ginamit ang katawagang ito sa gayong paraan 
upang idiin na ang propeta ay isa lamang tagalupa, 


7 


ANAK NG TAO 


sa gayo'y pinatitingkad ang pagkakaiba ng taong ta- 
gapagsalitang iyon at ng Pinagmulan ng kaniyang 
mensahe, ang Kataas-taasang Diyos. Sa Daniel 8:17, 
gayunding katawagan ang ginamit sa propetang si 
Daniel. 

Si Kristo Jesus, “ang Anak ng Tao.” Sa mga 
ulat ng Ebanghelyo ay masusumpungan ang pana- 
nalitang ito nang halos 80 beses, anupat sa bawat 
pagkakataon ay kumakapit kay Jesu-Kristo, at gina- 
gamit niya mismo upang tumukoy sa kaniyang sari- 
li. (Mat 8:20, 9:6, 10:23) Ang iba pang mga paglitaw 
nito ay nasa Gawa 7:56, Hebreo 2:6: at Apocalipsis 
1:13, 14:14. 

Malinaw na ipinakikita ng pagkakapit ni Jesus ng 
pananalitang ito sa kaniyang sarili na ang Anak ng 
Diyos ay talagang isang tao noon, anupat “naging 
laman” (Ju 1:14), “isinilang ng isang babae” matapos 
siyang ipaglihi at ipanganak ng Judiong birhen na si 
Maria. (Gal 4:4: Luc 1:34-36) Samakatuwid, hindi la- 
mang siya basta nagkatawang-tao na gaya ng gina- 
gawa noon ng mga anghel: hindi siya nagsaanyong- 
laman kundi siya'y aktuwal na naging isang 'anak 
ng sangkatauhan' sa pamamagitan ng kaniyang ta- 
ong ina.--Ihambing ang 1Ju 4:2, 3; 2Ju 7: tingnan 
ang LAMAN. 

Dahil dito, maikakapit ng apostol na si Pablo ang 
Awit 8 bilang isang hula tungkol kay Jesu-Kristo. Sa 
kaniyang liham sa mga Hebreo (2:5-9), sinipi ni Pa- 
blo ang mga talatang nagsasabi: “Ano ang taong 
mortal [/enohsh'] anupat iniingatan mo siya sa isi- 
pan, at ang anak ng makalupang tao [ben-'adham'] 
anupat pinangangalagaan mo siya? Ginawa mo rin 
siyang mas mababa nang kaunti kaysa sa mga tu- 
lad-diyos [mas mababa nang kaunti kaysa sa mga 
anghel,” sa Hebreo 2:7], at pinutungan mo siya ng 
kaluwalhatian at karilagan. Pinagpupuno mo siya sa 
mga gawa ng iyong mga kamay, ang lahat ng ba- 
gay ay inilagay mo sa ilalim ng kaniyang mga paa.” 
(Aw 8:4-6, ihambing ang Aw 144:3.) Ipinakikita ni 
Pablo na upang matupad ang makahulang awit na 
ito, si Jesus ay talagang ginawang “mas mababa 
nang kaunti kaysa sa mga anghel,” anupat aktuwal 
na naging mortal na “anak ng makalupang tao,” 
upang mamatay siya bilang tao at sa gayo'y “matik- 
man niya ang kamatayan para sa bawat tao.” Pagka- 
tapos nito, pinutungan siya ng kaluwalhatian at ka- 
rilagan ng kaniyang Ama, na siyang bumuhay-muli 
sa kaniya.---Heb 2:8, 9: ihambing ang Heb 2:14: Fil 
2:5-9. 

Samakatuwid, ipinakikilala rin si Jesu-Kristo ng 
katawagang “Anak ng tao” bilang ang dakilang Ka- 
mag-anak ng sangkatauhan, na may kapangyari- 
hang tumubos sa kanila mula sa pagkaalipin sa 
kasalanan at kamatayan, at bilang ang dakilang Ta- 
gapaghiganti ng dugo.--Lev 25:48, 49, Bil 35:1-29, 


134 


tingnan ang PAGTUBOS, MANUNUBOS, PANTUBOS, TAGA- 
PAGHIGANTI NG DUGO. 

Sa gayon, idiniriin ng pagtawag kay Jesus bilang 
“Anak ni David” (Mat 1:1: 9:27) na siya ang tagapag- 
mana ng tipan ukol sa Kaharian na matutupad sa 
linya ni David, itinatawag-pansin ng pagtawag sa 
kaniya bilang “Anak ng tao” na siya'y kabilang sa 
lahi ng tao sa dahilang ipinanganak siya sa la- 
man, idiniriin naman ng pagtawag sa kaniya bilang 
“Anak ng Diyos" na siya'y nanggaling sa Diyos, anu- 
pat hindi nagmula sa makasalanang si Adan ni nag- 
mana ng di-kasakdalan mula rito kundi may lubos 
na matuwid na katayuan sa harap ng Diyos.---Mat 
16:13-17. 


Ano ang “tanda ng Anak ng tao”? 


Gayunman, maliwanag na may isa pang mabu- 
ting dahilan kung bakit madalas gamitin ni Jesus 
noon ang pananalitang “Anak ng tao” upang tumu- 
koy sa kaniyang sarili. Iyon ay may kaugnayan sa 
katuparan ng hula sa Daniel 7:13, 14. Sa pangitain, 
nakita ni Daniel ang “isang gaya ng anak ng tao" na 
dumating na kasama ng mga ulap sa langit, naka- 
paroon sa “Sinauna sa mga Araw,” at pinagkalooban 
ng “pamamahala at dangal at kaharian, upang ang 
lahat ng mga bayan, mga liping pambansa at mga 
wika ay maglingkod sa kaniya,” anupat ang kani- 
yang Kaharian ay mamamalagi. 

Dahil sa interpretasyon ng anghel sa pangitain na 
nakaulat sa Daniel 7:18, 22, at 27, na nagsasabing 
ang Kahariang iyon ay aariin ng “mga banal ng Ka- 
taas-taasan,” sinikap ng maraming komentarista na 
ipakitang ang “anak ng tao” rito ay tumutukoy sa 
isang ‘kalipunan,’ samakatuwid nga, “ang mga san- 
to ng Diyos bilang isang grupo, itinuturing sa kabu- 
uan bilang isang bayan, “ang niluwalhati at ulirang 
bayan ng Israel. Gayunman, sa liwanag ng Kristi- 
yanong Griegong Kasulatan, lumilitaw na mababaw 
ang pangangatuwirang ito. Hindi dapat kaligtaan na 
si Kristo Jesus, ang pinahirang Hari ng Diyos, ay 
"nakipagtipan ukol sa isang kaharian sa kaniyang 
mga tagasunod upang makibahagi sila sa kaniya sa 
kaniyang Kaharian, at na bagaman mamamahala 
sila bilang mga hari at mga saserdote, iyon ay sa ila- 
lim ng kaniyang pagkaulo at dahil sa ipinagkalo- 
ob niyang awtoridad. (Luc 22:28-30: Apo 5:9, 10; 
20:4-6) Kaya naman tatanggap sila ng awtoridad na 
mamahala sa mga bansa sa dahilang tinanggap 
muna niya ang gayong awtoridad mula sa Sobera- 
nong Diyos.---Apo 2:26, 27; 3:21. 

Ang tamang unawa hinggil dito ay higit pang ni- 
lilinaw ng mismong sagot ni Jesus sa pagtatanong 
ng mataas na saserdote, nang sabihin niya: “Ako 
nga [ang Kristo, ang Anak ng Diyos], at makikita 


135 


ninyo ang Anak ng tao na nakaupo sa kanan ng ka- 
pangyarihan at dumarating na kasama ng mga ulap 
sa langit.”--Mar 14:61, 62, Mat 26:63, 64. 

Samakatuwid, ang hula tungkol sa pagdating ng 
Anak ng tao sa presensiya ng Sinauna sa mga Araw, 
ang Diyos na Jehova, ay malinaw na tumutukoy sa 
isang indibiduwal, ang Mesiyas, si Jesu-Kristo. Ipi- 
nakikita ng katibayan na gayon ang pagkaunawa 
rito ng mga Judio. Ikinakapit ng mga akdang rabi- 
niko ang hulang ito sa Mesiyas. (Soncino Books of 
the Bible, inedit ni A. Cohen, 1951, komentaryo sa 
Dan 7:13) Tiyak na dahil isang literal na katuparan 
ng hulang ito ang ninanais ng mga Pariseo at mga 
Saduceo kung kaya hiniling nila kay Jesus na “mag- 
tanghal sa kanila ng isang tanda mula sa langit.” 
(Mat 16:1, Mar 8:11) Pagkamatay ni Jesus bilang tao 
at matapos siyang buhaying-muli tungo sa buhay 
bilang espiritu, si Esteban ay nagkaroon ng pangita- 
in na doo'y nabuksan ang langit' at nakita niya “ang 
Anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos.” (Gaw 
7:56) Ipinakikita nito na bagaman inihain ni Jesu- 
Kristo ang kaniyang kalikasan bilang tao upang ma- 
ging pantubos para sa sangkatauhan, angkop na 
taglayin pa rin niya sa kaniyang makalangit na po- 
sisyon ang Mesiyanikong katawagan na “Anak ng 
tao.” 

Ang unang bahagi ng pananalita ni Jesus sa ma- 
taas na saserdote tungkol sa pagdating ng Anak ng 
tao ay nagsasabing siya'y “nakaupo sa kanan ng ka- 
pangyarihan.” Maliwanag na tumutukoy ito sa ma- 
kahulang Awit 110, anupat bago noon ay ipinakita ni 
Jesu-Kristo na kumakapit sa kaniya ang awit na ito. 
(Mat 22:42-45) Isinisiwalat ng awit na ito, gayundin 
ng pagkakapit dito ng apostol sa Hebreo 10:12, 13, 
na maghihintay muna si Jesu-Kristo nang ilang pa- 
nahon bago siya isugo ng kaniyang Ama upang 
'manupil sa gitna ng kaniyang mga kaaway.’ Sama- 
katuwid, lumilitaw na matutupad ang hula sa Daniel 
7:13, 14, hindi sa panahon ng kaniyang pagkabu- 
hay-muli at pag-akyat sa langit, kundi sa panahon 
ng pagbibigay sa kaniya ng Diyos ng awtorisasyong 
kumilos bilang aktibong kapahayagan ng kaniyang 
makaharing awtoridad. Dahil dito, maliwanag na 
ang ‘pagdating ng Anak ng tao sa harap ng Sinauna 
sa mga Araw ay kapanahon ng pangyayaring inila- 
lahad sa Apocalipsis 12:5-10, kung kailan ang ma- 
kasagisag na anak na lalaki ay iniluwal at dina- 
la sa trono ng Diyos. 

Gayunman, sa Mateo 24:30 at Lucas 21:27, kaa- 
gad-agad matapos bumanggit si Jesus ng mga ka- 
babalaghan sa langit na iniuugnay ng Bibliya sa 
paglalapat ng Diyos ng kahatulan sa mga taong ba- 
lakyot, humula si Jesus may kinalaman sa “tanda ng 
Anak ng tao.” (Ihambing ang Mat 24:29 at Luc 
21:25, 26 sa Isa 13:9, 10 at Joe 2:30, 31.) Yamang 


ANAK SA LIGAW 


‘makikita ng lahat ng mga tribo sa lupa ang Anak 
ng tao na dumarating na nasa mga ulap sa langit 
taglay ang kapangyarihan at dakilang kaluwalhati- 
an” at 'dadagukan nila ang kanilang sarili sa pana- 
naghoy, maliwanag na tumutukoy ito sa panahon 
kung kailan masisindak ang mga taong hindi sumu- 
sunod sa kalooban ng Diyos dahil sa isang kahima- 
himalang pagtatanghal ng makaharing kapangyari- 
han ni Jesus. 

Ipinakikita ng iba pang makahulang mga pangita- 
in sa Apocalipsis (17:12-14: 19:11-21) na gagamitin 
ng Mesiyanikong Hari ang kaniyang buong mahar- 
likang kapangyarihan sa pamamahala sa “mga ba- 
yan, mga liping pambansa at mga wika” (Dan 7:14), 
kaya tiyak na ang isa na “tulad ng isang anak ng 
tao” sa Apocalipsis 14:14 ay tumutukoy rin kay 
Jesu-Kristo, gaya ng isa na inilalarawan nang gayon 
sa Apocalipsis 1:13. 

Tungkol sa “pagdating ng Anak ng tao na nasa 
mga ulap' at sa pagkakita sa kaniya ng “bawat mata” 
(Mat 24:30; Apo 1:7), tingnan ang MATA, PANINGIN, 
PAGKANARIRITO, ULAP (Makatalinghagang Paggamit). 


ANAKSA LIGAW. Ang salitang Hebreo para 
sa anak sa ligaw ay mam-zer , isang salita na hindi 
matiyak ang pinagmulan, na posibleng nauugnay sa 
isang salitang Hebreo na isinalin bilang “sugat” sa 
Jeremias 30:13 at Oseas 5:13 at sa isang salitang 
Arabe na nangangahulugang “mabulok, nakakasu- 
ka,” anupat tumutukoy sa kasiraan. 

Sa Deuteronomio 23:2, ang Kautusan ay kababa- 
sahan: “Walang anak sa ligaw ang makapapasok sa 
kongregasyon ni Jehova. Maging hanggang sa ika- 
sampung salinlahi ay walang sinumang mula sa ka- 
niya ang makapapasok sa kongregasyon ni Jehova.” 
Ang numerong sampu ay kumakatawan sa pagiging 
kumpleto, sa gayon, ang “ikasampung” salinlahi ay 
nangangahulugang hindi kailanman makapapasok 
sa kongregasyon ang mga anak sa ligaw. Ganito rin 
ang kautusang ipinahayag may kinalaman sa Am- 
monita at Moabita, at doon ay idinagdag ang mga 
salitang, “hanggang sa panahong walang takda,” na 
nagbibigay-linaw sa puntong iyon. Gayunman, pi- 
nagbawalan ang Ammonita at Moabita, hindi dahil 
ang kanilang mga ninuno ay ipinanganak bunga ng 
insesto, gaya ng sinasabi ng iba, kundi dahil sa sa- 
loobing ipinakita nila sa Israel noong naglalakbay 
ang bansang ito patungo sa Lupang Pangako.---Deu 
23:3-6, tingnan ang AMMONITA, MGA. 

Kinamumuhian ni Jehova ang pakikiapid, pa- 
ngangalunya, at insesto. Sa ilalim ng Kautusan, ang 
mapakiapid at ang nagsasagawa ng insesto ay pina- 
patay, at ang mga anak na babae ng Israel ay 
hindi dapat maging mga patutot. (Lev 18:6, 29, 
19:29: 20:10: Deu 23:17) Karagdagan pa, kung ang 
anak sa ligaw ay tatanggap ng mana, lilikha ito ng 


ANAMELEC 


kalituhan at pagkasira sa kaayusan ng pamilya, 
kaya naman hindi siya maaaring magkaroon ng 
mana sa Israel. 

Inaangkin ng ilang komentarista na si Jepte ay 
isang anak sa ligaw, ngunit hindi ito tama. Hindi si- 
nasabi ng Bibliya na siya ay anak sa ligaw, sinasabi 
nito na “siya ay anak ng isang babaing patutot.” 
(Huk 11:1) Gaya ni Rahab, na dati'y isang patutot 
ngunit napangasawa ng Israelitang si Salmon, ang 
ina ni Jepte ay walang alinlangang nakapag-asawa 
rin nang marangal, at sa gayon si Jepte ay hindi 
isang anak sa ligaw gaya rin ng anak nina Salmon 
at Rahab, na isang ninuno ni Jesu-Kristo. (Mat 1:5) 
Malamang na ang ina ni Jepte ay pangalawahing 
asawa ni Gilead, at maaaring si Jepte pa nga ang pa- 
nganay ni Gilead. Kung isa siyang anak sa ligaw, 
hindi sana siya naging miyembro ng kongregasyon 
ng Israel, at hindi sana siya legal na nahilingan ng 
kaniyang mga kapatid sa ama, na nagtaboy sa kani- 
ya, na maging kanilang ulo. (Huk 11:2, 6, 11) Hindi 
magiging anak sa ligaw si Jepte kahit anak pa siya 
ng isang pangalawahing asawa. Ang anak ng isang 
pangalawahing asawa ay may gayunding mga ka- 
rapatan sa pagmamana tulad sa anak ng isang pa- 
boritong asawa, gaya ng sinasabi ng Kautusan sa 
Deuteronomio 21:15-17. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang sali- 
tang nothos ('anak sa ligaw, NW, 'bastardo, KJ, 
Int) ay ginamit nang minsan sa Hebreo 12:8. Gaya 
ng ipinakikita ng konteksto, ang Diyos ay inihaha- 
lintulad ng manunulat sa isang ama na dumidisip- 
lina sa kaniyang anak dahil sa pag-ibig. Sa gayon 
ay sinabi ng manunulat, “Kung kayo ay wala ni- 
tong disiplina na dito ay naging kabahagi ang la- 
hat, kayo ay talaga ngang mga anak sa ligaw, 
at hindi tunay na mga anak.” Yaong mga nag- 
aangking espirituwal na mga anak ng Diyos ngunit 
namimihasa sa pagkakasala at pagsuway ay inihi- 
hiwalay mula sa kongregasyon ng Diyos at hindi 
tumatanggap ng disiplinang ibinibigay ng Diyos sa 
kaniyang tunay na mga anak upang dalhin sa ka- 
sakdalan ang mga ito. 


ANAMELEC [posibleng mula sa wikang Babi- 
lonyo, nangangahulugang “Si Anu ay Hari']. Isang 
bathala ng mga Separvita na hindi nakapagligtas sa 
kanila mula sa sumasalakay na mga Asiryano. (2Ha 
18:34) Kasama sa pagsamba kay Anamelec ang 
kasuklam-suklam na paghahain ng mga bata.---2Ha 
17:31. 


ANAMIM. Mga Hamitikong inapo ni Mizraim. 
Yamang ang Mizraim ay naging singkahulugan ng 
Ehipto, malamang na ang mga Anamim ay nanira- 
han doon o sa kapaligiran ng lugar na iyon. (Gen 
10:13, 1Cr 1:11) Lumilitaw na sa isang tekstong cu- 


136 


neiform noong panahon ni Sargon II ng Asirya (ika- 
lawang kalahatian ng ikawalong siglo B.C.E.) ay ti- 
nutukoy sila sa pangalang “Anami.” 


ANAN [posible, Ulap]. Isa sa mga ulo ng bayan 
ng Israel. Ang kaniyang kinatawan, kung hindi man 
siya mismo, kasama si Nehemias at ang iba pa, ay 
nagtatak sa resolusyon ng bansa na maglingkod kay 
Jehova nang may katapatan (455 B.C.E.).--Ne 10: 
1, 26. 


ANANI [posibleng pinaikling anyo ng Anania]. 
Isang anak ni Elioenai; isang inapo ni Haring David 
na nabuhay pagkaraan ng pagkatapon.--1Cr 3:24. 


ANANIA [Sinagot Ako ni Jah]. 

1. Ama ni Maaseias at lolo ni Azarias na tumu- 
long kay Nehemias sa muling pagtatayo ng mga pa- 
der ng Jerusalem.---Ne 3:23. 

2. Isang lunsod na tinahanan ng mga miyembro 
ng tribo ni Benjamin pagkabalik mula sa pagkata- 
pon. (Ne 11:32) Ipinapalagay na ito rin ang Beta- 
nia (el-'Azariyeh [El ‘Eizariya]) na 2.5 km (1.5 mi) 
sa STS ng Temple Mount sa Jerusalem.---Tingnan 
ang BETANIA Blg. 1. 


ANANIAS [anyong Gr. ng pangalang Heb. na 
Hananias, nangangahulugang “Si Jehova ay Nagpa- 
kita ng Lingap; Si Jehova ay Nagmagandang-loob”]. 

1. Isang miyembro ng sinaunang kongregasyong 
Kristiyano sa Jerusalem. Pagkatapos ng Pentecostes 
ng 33 C.E., ang pisikal na mga pangangailangan ng 
mga mananampalataya na nanatili sa Jerusalem ay 
inilaan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga 
Kristiyano. Isang pondo ang pinasimulan para sa la- 
yuning ito. Tinustusan ito mula sa salapi na pinag- 
bilhan ng mga bukid at mga bahay ng mga miyem- 
bro ng kongregasyon at na iniabuloy nila nang 
kusang-loob. (Gaw 4:34-37) Nagbenta si Ananias ng 
isang bukid at isang bahagi lamang ng pinagbilhan 
nito ang ibinigay niya, ngunit pinalitaw niyang ibi- 
nigay niya ang buong halaga. Samantala, alam ni 
Sapira ang lahat ng ito. Walang-alinlangang ginawa 
ito ni Ananias upang purihin sila at tingalain sa loob 
ng kongregasyon. Gayunman, dahil sa pantanging 
kaloob kay Pedro na kaalaman sa pamamagitan ng 
espiritu, nalaman niya ang pagkukunwari ni Ana- 
nias, at inilantad niya ito bilang nagbubulaan sa ba- 
nal na espiritu at sa Diyos.” Kaagad na bumagsak si 
Ananias at nalagutan ng hininga. Nang bumalik ang 
mga lalaking naglibing sa kaniya pagkaraan ng mga 
tatlong oras, nasumpungan nila ang kaniyang asa- 
wang si Sapira na patay na rin dahil sa gayunding 
pagkukunwari.---Gaw 5:1-10. 

2. Isang Kristiyanong alagad na taga-Damasco. 
Pagkatapos ng pagkakumberte ni Saul, nagkaroon si 
Ananias ng isang pangitain na doo'y ibinigay sa ka- 


137 


niya ni Jesus ang pangalan at tirahan ni Saul at ti- 
nagubilinan siyang dalawin ito. Bagaman noong 
una ay atubili siya dahil alam niya na buong-katin- 
dihang inuusig ni Saul ang mga Kristiyano, tumu- 
gon din si Ananias at pumaroon kay Saul. Pina- 
numbalik niya ang paningin ni Saul, sinabihan ito 
tungkol sa kaniyang atas na maging isang saksi ng 
Diyos, at isinaayos na mabautismuhan ito. Nang 
maglaon, sa isang diskurso bilang pagtatanggol sa 
harap ng sumasalansang na mga Judio, tinukoy ni 
Saul (Pablo) si Ananias bilang isang lalaking “ma- 
pagpitagan ayon sa Kautusan, na may mabuting 
ulat mula sa lahat ng mga Judio na tumatahan 
doon [sa Damasco].” Yamang isa siyang Kristiyano, 
ang gayong papuri mula sa isang Judio ay tunay 
na isang kamangha-manghang patotoo sa kaniyang 
matuwid na paggawi.---Gaw 9: 10-18, 22:12-16. 

3. Judiong mataas na saserdote mula noong mga 
48 hanggang 58 C.E. Siya ay anak ni Nedebaeus at 
inatasan sa kaniyang katungkulan ni Herodes, na 
hari ng Chalcis at kapatid ni Herodes Agripa I. (Jew- 
ish Antiquities ni Josephus, XX, 103 [v, 2]) Pinapun- 
ta siya sa Roma noong 52 C.E. upang litisin dahil sa 
ilang suliraning bumangon sa pagitan ng mga Judio 
at mga Samaritano, ngunit pinawalang-sala siya ng 
emperador na si Claudio I. 

Noong mga 56 C.E., habang pinangangasiwaan 
niya ang paglilitis kay Pablo sa harap ng Sanedrin, 
iniutos ni Ananias na sampalin sa mukha si Pablo. 
Tumugon si Pablo sa pamamagitan ng paghula na 
gagantihan ng Diyos ang gayong maling pagkilos, 
at tinukoy niya si Ananias bilang isang “pinaputing 
pader.” Nang sawayin siya dahil sa sinabi niyang 
iyon, nagpaliwanag si Pablo na hindi niya alam na 
ang nag-utos na sampalin siya ay ang mataas na 
saserdote at sinipi niya ang Exodo 22:28 bilang 
pagkilala sa obligasyon niyang magpakita ng kau- 
kulang paggalang. Ipinapalagay ng ilan na ang 
pag-aangkin ni Pablo ng kawalang-sala ay sapagkat 
hindi pa tiyak ang legalidad ng posisyon ni Ananias 
bilang mataas na saserdote pagkabalik niya mula 
sa Roma, ngunit walang sapat na katibayan para 
rito. Maaaring isa lamang itong karagdagang kati- 
bayan na malabo ang mga mata ni Pablo, gaya ng 
ipinahihiwatig sa iba pang mga teksto. Maaaring 
ang pag-uutos ni Ananias ay maikli lamang at may 
halong matinding emosyon anupat naging ma- 
hirap para kay Pablo na makilala ang nagsalita. 
--Gaw 23:2-5. 

Pagkatapos ng paglilitis sa Sanedrin, si Ana- 
nias, kasama ang ilang matatandang lalaki at isang 
pangmadlang orador, ay naglakbay patungong Ce- 
sarea upang magharap ng mga paratang laban kay 
Pablo sa harap ni Gobernador Felix. (Gaw 24:1) 
Wala nang iba pang binanggit sa Kasulatan tungkol 


ANAS 


sa kaniya pagkatapos nito. Gayunman, inilalarawan 
siya sa sekular na kasaysayan bilang isang taong 
palalo at malupit, na kinakitaan ng pagiging sakim 
kapuwa noong nanunungkulan siya bilang mataas 
na saserdote at noong sumunod na mga taon pag- 
katanggal sa kaniya sa posisyon. Sa bandang pasi- 
mula ng paghihimagsik ng mga Judio noong 66- 
70 C.E., si Ananias ay tinugis ng mga kabilang sa 
populasyong Judio dahil sa pakikipagtulungan niya 
sa mga Romanong awtoridad. Bagaman nagtago 
siya sa isang paagusan, natagpuan siya at pinas- 
lang. 


ANAS [mula sa Heb., nangangahulugang “Nag- 
papakita ng Lingap, Magandang-loob"]. 

Mataas na saserdote noong mga 6 o 7 C.E. na 
inatasan ni Quirinio, ang Romanong gobernador ng 
Sirya, at naglingkod hanggang noong mga 15 C.E. 
(Luc 2:2) Samakatuwid, si Anas ang mataas na sa- 
serdote noong mamangha sa 12-ta6dng-gulang na 
si Jesus ang rabinikong mga guro sa templo. (Luc 
2:42-49) Si Anas ay inalis ni Prokurador Valerius 
Gratus sa pagiging mataas na saserdote. Bagaman 
hindi na niya hawak ang opisyal na titulo, maliwa- 
nag na mayroon pa rin siyang malaking kapangya- 
rihan at impluwensiya bilang dating mataas na sa- 
serdote at isang pinagpipitaganang miyembro ng 
herarkiyang Judio. Lima sa kaniyang mga anak, 
gayundin ang kaniyang manugang na si Caifas, 
ang humawak sa katungkulan ng mataas na saser- 
dote. Dahil sa kaniyang prominenteng posisyon, si 
Anas ay angkop na tinutukoy sa Kasulatan bilang 
isa sa mga punong saserdote. (Mat 26:3: Luc 3:2) 
Nang arestuhin si Jesus, dinala muna siya kay 
Anas para pagtatanungin at pagkatapos ay ipina- 
dala siya kay Caifas para litisin. (Ju 18:13) Nangu- 
nguna ang pangalan ni Anas sa talaan ng pangu- 
nahing mga kalaban ng mga apostol ni Jesu-Kristo. 
--Gaw 4:6. 

Ang mayaman at makapangyarihang sambaha- 
yan ni Anas ay mula sa tribo ni Levi, at ang pagti- 
tinda ng mga inihahaing hayop sa bakuran ng tem- 
plo ay isa sa mga pangunahing pinagkakakitaan 
nila, anupat sapat na dahilan ito upang naisin nila 
na patayin si Jesus, yamang dalawang beses na ni- 
tong nilinis ang templo, na ginawa nilang “yungib 
ng mga magnanakaw.” (Ju 2:13-16, Mat 21:12, 13, 
Mar 11:15-17: Luc 19:45, 46) Malamang na napoot 
din si Anas kay Jesus at sa mga apostol nito dahil sa 
turo ni Jesus tungkol sa pagkabuhay-muli, sa pag- 
babangon kay Lazaro bilang buhay na katibayan ng 
turong iyon, at sa pangangaral at pagtuturo ng mga 
apostol hinggil sa doktrina ring iyon, sapagkat kung 
si Anas ay talagang isang Saduceo, hindi siya nani- 
niwala sa pagkabuhay-muli.--Gaw 23:8, ihambing 
ang 5:17. 


ANAT 


ANAT. 

1. Ang ama ng isa sa mga hukom ng Israel na si 
Samgar.---Huk 3:31, 5:6. 

2. Isa sa tatlong pangunahing diyosa ng mga Ca- 
naanita. Kinikilala siya kapuwa bilang kapatid at 
asawa ni Baal at bilang isang sagisag ng mahalay na 
sekso at ng digmaan. Gayunman, walang katibayan 
na ang pangalan ng ama ni Samgar ay hinango sa 
pangalan ng diyosang si Anat, bagaman posible ito 
dahil sa pag-aapostata ng Israel noong yugtong 
iyon.--Ihambing ang pangyayari may kinalaman 
kay Gideon sa Huk 6:25-27. 


ANATOT. 

1. Isang Benjamita, anak ni Beker.--1ICr 7:8. 

2. Isa sa mga ulo ng bayan na ang inapo, kung 
hindi man siya mismo, ay nagpatotoo at nagtatak sa 
isang mapagkakatiwalaang kaayusan noong mga 
araw ni Nehemias, upang lumakad sa landas ng tu- 
nay na pagsamba kay Jehova.---Ne 9:38; 10:1, 19. 

3. Isang lunsod ng mga Levita sa teritoryo ng 
Benjamin. (Jos 21:17, 18; 1Cr 6:60) Nananatili pa rin 
ang pangalang ito sa pangalan ng maliit na nayon 
ng “Anata na wala pang 5 km (3 mi) sa HHS ng Je- 
rusalem, samantalang ang orihinal na lugar naman 
ay ipinapalagay na ang Ras el-Kharrubeh na mga 
800 m (0.5 mi) sa TK ng nayong iyon. Matatanaw 
mula sa lokasyon nito sa mga burol ang Libis ng Jor- 
dan at ang hilagang bahagi ng Dagat Asin. Sa Ana- 
tot nagmula ang dalawa sa makapangyarihang mga 
lalaki ni David. (2Sa 23:27: 1Cr 12:3) Sa Anatot din 
itinaboy ni Solomon si Abiatar nang palayasin niya 
ito, sa gayon ay nagwakas ang linya ng mga mata- 
as na saserdote mula sa sambahayan ni Eli. (1Ha 
2:26) Ang Anatot ang isa sa mga lunsod na napig- 
hati nang dumaan ang sumasalakay na mga huk- 
bong Asiryano.--Isa 10:30. 

Si Jeremias ay mula sa Anatot ngunit naging 
isang ‘propetang walang dangal’ sa gitna ng sarili 
niyang bayan nang pagbantaan nila ang kaniyang 
buhay dahil sa pagsasalita niya ng mensahe ng ka- 
totohanan ni Jehova. (Jer 1:1; 11:21-23: 29:27) Dahil 
dito, humula si Jehova ng kapahamakan para sa lun- 
sod, at dumating ito sa takdang panahon nang da- 
luhungin ng Babilonya ang lupain. (Jer 11:21-23) 
Bago bumagsak ang Jerusalem, ginamit ni Jere- 
mias ang kaniyang legal na karapatan upang bilhin 
ang lupain ng kaniyang pinsan sa Anatot bilang 
isang tanda na magkakaroon ng pagsasauli mula sa 
pagkatapon. (Jer 32:7-9) Kabilang sa unang grupo 
ng mga bumalik mula sa pagkatapon kasama ni Ze- 
rubabel ang 128 lalaki ng Anatot, at kasama ang 
Anatot sa mga bayan na muling pinamayanan, sa 
gayo'y natupad ang hula ni Jeremias.---Ezr 2:23, Ne 
7:27: 11:32. 


138 


ANATOTITA [Ng (Mula sa) Anatot]. Isang ta- 
ong nakatira sa Anatot, na isang lunsod ng mga sa- 
serdote sa teritoryo ng Benjamin.--2Sa 23:27: 1Cr 
11:28: 12:3, 27:12. 


ANDRES [mula sa salitang-ugat na Gr. na na- 
ngangahulugang “tao; lalaki”, malamang, Lalaking- 
lalaki]. Isang kapatid ni Simon Pedro at anak ni Jo- 
nas (Juan). (Mat 4:18; 16:17) Bagaman ang Betsaida 
ang tinubuang lunsod ni Andres, siya at si Simon ay 
magkasamang naninirahan sa Capernaum noong ta- 
wagin sila ni Jesus upang maging “mga mangingis- 
da ng mga tao.” (Mar 1:16, 17, 21, 29, Ju 1:44) Ang 
dalawang lunsod ay parehong nasa H baybayin ng 
Dagat ng Galilea, kung saan naghahanapbuhay ng 
pangingisda ang magkapatid kasosyo nina Santiago 
at Juan.--Mat 4:18, Mar 1:16, Luc 5:10. 

Si Andres ay dating alagad ni Juan na Tagapag- 
bautismo. (Ju 1:35, 40) Noong taglagas ng 29 C.E., 
siya'y nasa Betania sa S panig ng Ilog Jordan at na- 
rinig niya si Juan na Tagapagbautismo nang ipakila- 
la nito si Jesus bilang “ang Kordero ng Diyos.” (Ju 
1:29) Kasama ang isa pang alagad (malamang na si 
Juan), sinundan niya si Jesus sa tinitirahan nito at 
di-nagtagal ay nakumbinsi siya na nasumpungan na 
niya ang Mesiyas. Nang masumpungan niya ang ka- 
niyang kapatid na si Simon, sinabihan niya ito at di- 
nala kay Jesus. (Ju 1:36-41) Ang magkapatid ay 
bumalik sa kanilang hanapbuhay na pangingisda, 
ngunit pagkalipas ng anim hanggang labindalawang 
buwan, pagkatapos na maaresto si Juan na Tagapag- 
bautismo, sila, kasama sina Santiago at Juan, ay 
inanyayahan ni Jesus na maging “mga mangingisda 
ng mga tao.” Kaagad nilang iniwan ang kanilang 
mga lambat at nagsimulang sumama kay Jesus. 
(Mat 4:18-20, Mar 1:14, 16-20) Nang maglaon, ang 
apat na ito ay naging mga apostol, at kapansin- 
pansin na si Andres ay laging nakatala na kabilang 
sa unang apat sa lahat ng talaan ng mga apostol. 
--Mat 10:2, Mar 3:18, Luc 6:14. 

Pagkatapos nito ay pahapyaw na lamang ang mga 
pagbanggit tungkol kay Andres. Ipinakipag-usap 
nila ni Felipe kay Jesus kung paano nila mapakakain 
ang isang pulutong ng mga 5,000 lalaki, at ipinahi- 
watig ni Andres na halos wala silang mapakakain sa 
kaunting pagkain na naroroon. (Ju 6:8, 9) Noong hu- 
ling kapistahan ng Paskuwa na kanilang ipinagdi- 
wang, nilapitan ni Felipe si Andres upang isangguni 
ang kahilingan ng ilang Griego na makita si Jesus, at 
pagkatapos ay nilapitan ng dalawa si Jesus tungkol 
sa bagay na iyon. (Ju 12:20-22) Kabilang siya sa apat 
na nasa Bundok ng mga Olibo na humingi kay Jesus 
ng tanda na maghuhudyat ng katapusan ng umiiral 
na sistema ng mga bagay. (Mar 13:3) Huling binang- 
git ang pangalan ni Andres di-katagalan pagkaakyat 
ni Jesus sa langit.--Gaw 1:13. 


139 


ANDRONICO [Manlulupig ng Tao]. Isang tapat 
na Judiong Kristiyano sa kongregasyon sa Roma, na 
pinadalhan ni Pablo ng mga pagbati. Tinawag ni Pa- 
blo sina Andronico at Junias na “mga kamag-anak 
ko.” Bagaman ang salitang Griego na ginamit dito 
(syggenes) ay maaaring mangahulugan ng “mga 
kababayan” sa mas malawak na diwa nito, ang 
pangunahing kahulugan nito ay “mga kadugo sa 
kaparehong salinlahi.” Ipinahihiwatig ng konteksto 
na malamang na may gayong kaugnayan si Andro- 
nico kay Pablo. Tulad ni Pablo, si Andronico ay na- 
karanas na mabilanggo, naging isang “lalaking kini- 
kilala” sa gitna ng mga apostol, at nauna kay Pablo 
na maging Kristiyano.---Ro 16:7. 


ANEM. Isang lunsod na malapit sa T na hang- 
gahan ng Isacar. Ibinigay ito sa mga Gersonita bi- 
lang isang lunsod ng mga Levita. (1Cr 6:71, 73) Sa 
katumbas na talaan sa Josue 21:29, lumilitaw na 
ang Anem ay tinukoy bilang En-ganim, na mala- 
mang na siyang kumpletong pangalan nito.---Ting- 
nan ang EN-GANIM Blg. 2. 


ANER. 


1. Isang Canaanita. Siya at ang kaniyang dala- 
wang kapatid, si Mamre na Amorita at si Escol, ay 
"mga kakampi” (“kaalyado,” AT, RS; “kasapi,” MB, 
“kapanig,” NPV) ni Abraham. (Gen 14:13) Ang pa- 
nanalitang “mga kakampi" ay isinalin mula sa He- 
breong ba-aleh' verith, na literal na nangangahu- 
lugang “mga may-ari (mga panginoon) ng isang 
tipan.” May kinalaman sa mga kundisyon ng kasun- 
duang ito sa pagitan ng tatlong magkakapatid na 
ito at ni Abraham, walang gaanong sinasabi sa 
ulat kung ito ay pagtutulungan laban sa kanilang 
mapandigmang mga kalapit-bayan o para lamang 
sa mapayapang pagsasamahan. Nang mabihag ng 
isang liga ng mga hari ang pamangkin ni Abraham 
na si Lot, ang magkakakamping ito ay kumilos. Si 
Aner at ang kaniyang mga kapatid ay sumama kay 
Abraham at sa 318 sinanay na mga lingkod nito 
mula sa malalaking punungkahoy ng Mamre (kung 
saan nagtotolda si Abraham) hanggang sa Dan, 
mga 200 km (120 mi) sa HHS, at maging hanggang 
sa ibayo pa ng Damasco. Pagkatapos ng kanilang ta- 
gumpay, hindi kumuha si Abraham ng anumang 
samsam ngunit tiniyak niyang mabahaginan nito 
ang kaniyang tatlong kakampi dahil tinupad ng mga 
ito ang kundisyon ng kanilang pagiging “mga ka- 
kampi.”---Gen 14:24: tingnan ang ALYANSA. 

2. Isang bayan sa teritoryo ng Manases na ibini- 
gay sa mga pamilya ng mga anak ni Kohat. (1Cr 
6:70: Jos 21:26) Ipinapalagay ng ilang iskolar na ito 
rin ang Taanac sa Josue 21:25.--Tingnan ang TAA- 
NAG. 


ANGHEL 


ANGHEL. Ang Hebreong mal'akh” at ang 
Griegong ag gelos ay kapuwa literal na nanganga- 
hulugang “mensahero.” Mula sa unang aklat ng Bi- 
bliya hanggang sa huling aklat nito, ang mga sali- 
tang ito ay lumilitaw nang halos 400 beses. Kapag 
mga espiritung mensahero ang tinutukoy, isinasalin 
ang mga salitang ito bilang “mga anghel,” ngunit 
kapag mga tao ang malinaw na tinutukoy, isinasa- 
lin naman ito bilang “mga mensahero.” (Gen 16:7: 
32:3, San 2:25; Apo 22:8, tingnan ang MENSAHERO.) 
Gayunman, sa lubhang makasagisag na aklat ng 
Apocalipsis, ang ilang pagbanggit sa “mga anghel’ 
ay maaaring tumutukoy sa mga tao.--Apo 2:1, 
8, 12, 18; 3:1, 7, 14. 

Kung minsan, ang mga anghel ay tinatawag na 
mga espiritu, ang mga espiritu ay di-nakikita at 
makapangyarihan. Kaya naman mababasa natin: 
“Isang espiritu ang lumabas at tumayo sa harap 
ni Jehova”, “Hindi ba silang lahat ay mga espi- 
ritung ukol sa pangmadlang paglilingkod?” (1Ha 
22:21: Heb 1:14) Palibhasa'y may di-nakikita at es- 
pirituwal na mga katawan, ang tirahan nila ay “sa 
langit.” (Mar 12:25: 1Co 15:44, 50) Tinatawag din si- 
lang “mga anak ng tunay na Diyos,” “mga bituing 
pang-umaga,” at “laksa-laksang banal” (o “mga ba- 
nal”).--Job 1:6: 2:1: 38:7; Deu 33:2. 

Palibhasa'y mga nilalang na hindi nag-aasawa at 
hindi nagkakaanak ng kauri nila, ang mga anghel ay 
isa-isang nilalang ni Jehova sa pamamagitan ng ka- 
niyang panganay na Anak, “ang pasimula ng pagla- 
lang ng Diyos.” (Mat 22:30, Apo 3:14) “Sa pamama- 
gitan niya [ng panganay na Anak na ito, ang Salita] 
ang lahat ng iba pang bagay ay nilalang sa langit ... 
ang mga bagay na di-nakikita. . . Gayundin, siya ay 
una pa sa lahat ng iba pang bagay at sa pamamagi- 
tan niya ang lahat ng iba pang bagay ay pinairal.” 
(Col 1:15-17: Ju 1:1-3) Nilalang ang mga anghel ma- 
tagal na panahon na bago pa nilikha ang tao, sa- 
pagkat noong “itatag ang lupa,” “magkakasamang 
humiyaw nang may kagalakan ang mga bituing 
pang-umaga, at. . . sumigaw sa pagpuri ang lahat 
ng mga anak ng Diyos.”---Job 38:4-7. 

Kung tungkol sa bilang ng mga anghelikong huk- 
bo sa langit, sinabi ni Daniel na nakakita siya ng 
“isang libong libu-libo na patuloy na naglilingkod sa 
[Diyos], at sampung libong tigsasampung libo na 
patuloy na nakatayo sa mismong harap niya.”---Dan 
7:10: Heb 12:22, Jud 14. 

Kaayusan at Ranggo. Gaya sa nakikitang mga 
nilalang, mayroon ding kaayusan at ranggo sa di- 
nakikitang dako sa gitna ng mga anghel. Ang pa- 
ngunahing anghel, kapuwa sa kapangyarihan at aw- 
toridad, ay si Miguel, ang arkanghel. (Dan 10:13, 
21: 12:1, Jud 9, Apo 12:7, tingnan ang ARKANG- 
HEL, MIGUEL Blg. 1.) Dahil sa kaniyang pagiging 


ANGHEL 


nakatataas at dahil tinatawag siyang “ang dakilang 
prinsipe na nakatayo alang-alang sa mga anak ng 
... bayan [ng Diyos], ipinapalagay na siya ang ang- 
hel na umakay sa Israel noong naglalakbay sila sa 
ilang. (Exo 23:20-23) Nariyan din ang mga serapin 
na may napakataas na ranggo kung tungkol sa mga 
pribilehiyo at karangalan. (Isa 6:2, 6: tingnan ang 
SERAPIN.) Mas malimit namang banggitin sa Kasula- 
tan (mga 90 beses) ang mga kerubin, at batay sa 
paglalarawan sa kanilang mga tungkulin at mga pa- 
nanagutan, maliwanag na may pantanging posi- 
syon din sila sa gitna ng mga anghel. (Gen 3:24: Eze 
10:1-22, tingnan ang KERUBIN.) Pagkatapos, nariyan 
ang malaking kalipunan ng mga anghelikong men- 
sahero na nagsisilbing tagapaghatid ng imporma- 
syon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ngunit ang 
gawain nila ay hindi lamang basta maghatid ng 
mensahe. Bilang mga kinatawan ng Kataas-taasang 
Diyos, naglilingkod sila bilang responsableng mga 
tagatupad ng layunin ng Diyos, iyon man ay pagsa- 
sanggalang at pagliligtas sa bayan ng Diyos o pag- 
puksa sa mga balakyot.---Gen 19:1-26. 

Personalidad. Maaaring itanggi ng ilan na ang 
mga anghel ay may kani-kaniyang personalidad, 
anupat sinasabing ang mga ito ay di-personang 
mga puwersa ng enerhiya na ipinadadala upang 
maisagawa ang kalooban ng Diyos, ngunit hindi ga- 
nito ang itinuturo ng Bibliya. Ang pantanging mga 
pangalan ay nagpapahiwatig ng pagiging indibidu- 
wal. Ang puntong ito ay sapat na pinatutunayan ng 
pagkakabanggit sa pangalan ng dalawa sa kanila, 
Miguel at Gabriel. (Dan 12:1, Luc 1:26) Ang hindi 
pagbanggit sa pangalan ng iba pang mga anghel ay 
nagsilbing pananggalang upang hindi pag-ukulan 
ng di-nararapat na karangalan at pagsamba ang 
mga nilalang na ito. Isinusugo noon ng Diyos ang 
mga anghel bilang mga kinatawan upang kumilos 
ukol sa kaniyang pangalan, at hindi ukol sa kanilang 
sariling pangalan. Kaya naman nang itanong ni Ja- 
cob sa isang anghel kung ano ang pangalan nito, tu- 
manggi ang anghel na ibigay iyon. (Gen 32:29) 
Nang tanungin din ni Josue ang anghel na lumapit 
sa kaniya kung sino ito, tumugon lamang ito na siya 
ang “prinsipe ng hukbo ni Jehova.” (Jos 5:14) Nang 
itanong naman ng mga magulang ni Samson sa 
isang anghel kung ano ang pangalan niya, hindi ito 
ibinigay ng anghel, anupat sinabi niya: “Bakit mo 
pa itinatanong ang pangalan ko, gayong ito ay ka- 
mangha-mangha?” (Huk 13:17, 18) Tinangka ng 
apostol na si Juan na sumamba sa mga anghel ngu- 
nit makalawang ulit siyang pinagsabihan: “Mag- 
ingat ka! Huwag mong gawin iyan! . . . Sambahin 
mo ang Diyos.”--Apo 19:10, 22:8, 9. 

Bilang mga indibiduwal na may personalidad, 
taglay ng mga anghel ang kakayahang makipagta- 
lastasan sa isa't isa (1Co 13:1), ang kakayahang 


140 


magsalita ng iba't ibang wika ng mga tao (Bil 22:32- 
35, Dan 4:23: Gaw 10:3-7), at ang kakayahang mag- 
isip na magagamit nila upang luwalhatiin at purihin 
si Jehova (Aw 148:2; Luc 2:13). Totoo na walang ka- 
sarian ang mga anghel, sapagkat gayon ang pagka- 
kagawa sa kanila ni Jehova at hindi dahil sila'y mga 
puwersang di-persona. Karaniwan nang inilalara- 
wan ang mga anghel bilang mga lalaki, at kapag 
nagkakatawang-tao sila, iyon ay laging sa anyong 
lalaki, sapagkat ang Diyos at ang kaniyang Anak ay 
tinutukoy bilang mga lalaki. Gayunman, nang may 
mga anghel na nagkatawang-tao upang magpaka- 
sasa sa sekso noong mga araw ni Noe, pinalayas sila 
mula sa makalangit na mga korte ni Jehova. Ipina- 
kikita ng pangyayaring iyon na ang mga anghel ay 
mga indibiduwal, sapagkat tulad ng mga tao, sila rin 
ay may kalayaang magpasiya, anupat may kakaya- 
hang gumawa ng personal na pagpili sa pagitan ng 
tama at mali. (Gen 6:2, 4; 2Pe 2:4) Kaayon ng kani- 
lang personal na pagpili, pulu-pulutong na mga 
anghel ang sumama kay Satanas sa kaniyang pag- 
hihimagsik.---Apo 12:7-9, Mat 25:41. 

Mga Kapangyarihan at Pribilehiyo. Yamang 
nilalang ng Diyos ang tao na “mas mababa nang ka- 
unti kaysa sa mga anghel” (Heb 2:7), nangangahu- 
lugan ito na ang mental na kakayahan ng mga 
anghel ay nakahihigit kaysa sa taglay ng tao. Naka- 
hihigit din sa tao ang kanilang kapangyarihan. “Pag- 
palain ninyo si Jehova, O ninyong mga anghel niya, 
makapangyarihan sa kalakasan, na tumutupad ng 
kaniyang salita.” Natanghal ang kaalaman at ka- 
pangyarihan ng mga anghel nang dalawang anghel 
ang magpasapit ng maapoy na kapuksaan sa Sodo- 
ma at Gomorra. Isang anghel lamang ang pumatay 
sa 185,000 sa hukbong Asiryano.---Aw 103:20, Gen 
19:13, 24: 2Ha 19:35. 

Ang mga anghel ay may kakayahan ding mag- 
lakbay nang pagkabilis-bilis, anupat lampas pa sa 
mga limitasyon ng pisikal na daigdig. Kaya nga no- 
ong nananalangin si Daniel, isang anghel ang isinu- 
go ng Diyos bilang sagot sa kaniyang panalangin, at 
dumating ang anghel pagkaraan lamang ng ilang 
saglit, bago pa man niya matapos ang panalangin. 
--Dan 9:20-23. 

Ngunit sa kabila ng kanilang nakahihigit na men- 
tal at espirituwal na mga kapangyarihan, may mga 
limitasyon din ang mga anghel. Sinabi ni Jesus na 
hindi nila alam ang “araw at oras" ng paglipol sa sis- 
temang ito ng mga bagay. (Mat 24:36) Interesa- 
dung-interesado sila sa katuparan ng mga layunin 
ni Jehova, ngunit may mga bagay na hindi nila na- 
uunawaan. (1Pe 1:12) Nagsasaya sila kapag nag- 
sisisi ang isang makasalanan, at pinanonood nila 
ang “pandulaang panoorin" na itinatanghal ng mga 
Kristiyano sa entablado ng pangmadlang gawain 


141 


dito sa lupa. Pinagmamasdan din nila ang wastong 
halimbawa ng mga babaing Kristiyano na naglala- 
gay ng tanda ng awtoridad sa kanilang mga ulo. 
—luc 15:10; 1Co 4:9, 11:10, tingnan ang IMORTALIDAD 
(Pagkakalooban ng Imortalidad ang mga Tagapag- 
mana ng Kaharian). 

Bilang mga lingkod ni Jehova, ang mga anghel ay 
pinagkalooban ng maraming pribilehiyo sa loob ng 
nakalipas na di-mabilang na panahon. Naglingkod 
ang mga anghel alang-alang kina Abraham, Jacob, 
Moises, Josue, Isaias, Daniel, Zacarias, Pedro, Pablo, 
Juan, at sa marami pang iba. (Gen 22:11: 31:11, Jos 
5:14, 15; Isa 6:6, 7: Dan 6:22, Zac 1:9; Gaw 5:19, 20; 
7:35; 12:7, 8; 27:23, 24: Apo 1:1) Nakatulong ang ka- 
nilang mga mensahe sa pagsulat ng Bibliya. Sa la- 
hat ng mga aklat ng Bibliya, sa Apocalipsis pinaka- 
madalas banggitin ang mga anghel. Di-mabilang 
na mga anghel ang nakita sa palibot ng maringal na 
trono ni Jehova, pito ang humihip sa pitong trumpe- 
ta at pito naman ang nagbuhos ng pitong mangkok 
ng galit ng Diyos, isang anghel na lumilipad sa ka- 
lagitnaan ng langit ang may “walang-hanggang 
mabuting balita”, ngunit iba naman ang naghayag, 
“Ang Babilonyang Dakila ay bumagsak na.”--Apo 
5:11: 7:11, 8:6, 14:6, 8, 16:1. 

Pagsuporta kay Kristo at sa mga tagasunod. 
Mula sa pasimula hanggang sa katapusan, mata- 
mang sinubaybayan ng mga banal na anghel ng 
Diyos ang buhay ni Jesus sa lupa. Ipinatalastas nila 
ang paglilihi sa kaniya at ang kaniyang kapangana- 
kan, at pinaglingkuran nila siya pagkaraan ng kani- 
yang 40-araw na pag-aayuno. Isang anghel ang 
nagpalakas sa kaniya nang manalangin siya sa Get- 
semani noong huling gabi ng kaniyang buhay bi- 
lang tao. Nang dumating ang mga mang-uumog 
upang arestuhin siya, maaari sana siyang humingi 
ng mahigit sa 12 hukbo ng mga anghel kung nina- 
is lamang niya. Mga anghel din ang nagpatalastas 
ng kaniyang pagkabuhay-muli at may mga anghel 
na naroroon nang umakyat siya sa langit.---Mat 
4:11: 26:53, 28:5-7, Luc 1:30, 31, 2:10, 11, 22:43, 
Gaw 1:10, 11. 

Pagkatapos nito, patuloy pa ring naglingkod ang 
mga espiritung mensahero ng Diyos sa kaniyang 
mga lingkod sa lupa, gaya nga ng ipinangako ni Je- 
sus: “Tiyakin na hindi ninyo hinahamak ang isa sa 
maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na laging 
nakikita ng kanilang mga anghel sa langit ang muk- 
ha ng aking Ama na nasa langit.” (Mat 18:10) “Hin- 
di ba silang lahat ay mga espiritung ukol sa pang- 
madlang paglilingkod, na isinugo upang maglingkod 
doon sa mga magmamana ng kaligtasan?” (Heb 
1:14) Sa ngayon, hindi na nagpapakita ang maka- 
pangyarihang mga anghel na ito para sa kapakanan 
ng mga lingkod ni Jehova sa lupa, gaya noong ilig- 


ANTIKRISTO 


tas nila ang mga apostol mula sa bilangguan. Ga- 
yunpaman, tinitiyak sa mga lingkod ng Diyos na 
mayroon pa ring laging-nakasubaybay at di-nakiki- 
tang mga hukbo na nagsasanggalang sa kanila, na 
kasintunay niyaong mga pumalibot sa propetang si 
Eliseo at sa kaniyang lingkod. “Magbibigay siya ng 
utos sa kaniyang sariling mga anghel may kinala- 
man sa iyo, upang bantayan ka sa lahat ng iyong 
mga lakad.” Oo, “ang anghel ni Jehova ay nagka- 
kampo sa buong palibot niyaong mga may takot sa 
kaniya, at inililigtas niya sila.”--Aw 91:11: 34:7, 
Gaw 5:19, 2Ha 6:15-17. 

Ang mga anghel ay inilalarawan ding kasama ni 
Jesu-Kristo kapag dumating siya para sa pagha- 
tol, kung kailan ibubukod niya “ang trigo” mula 
sa “mga panirang-damo” at “ang mga tupa” mula 
sa “mga kambing.” Sumama ang mga anghel kay 
Miguel sa kaniyang pakikipagdigma sa dragon at 
sa mga demonyo noong isilang ang Kaharian ng 
Diyos sa langit. Susuportahan din nila ang Hari ng 
mga hari sa pakikipaglaban sa digmaan ng dakilang 
araw ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat.---Mat 
13:41; 25:31-33, Apo 12:7-10, 19:14-16. 


ANGKLA. Tingnan ang BARKO. 


ANIAM [Ako ay [kabilang sa] Bayan [samaka- 
tuwid nga, isang kamag-anak]]. Isang anak ni Semi- 
da na mula sa tribo ni Manases.-- 1Cr 7:14, 19. 


ANIM. Isang lunsod sa bulubunduking pook ng 
timugang Juda, na binanggit sa ulat tungkol sa pa- 
mamahagi ng lupain noong mga araw ni Josue. (Jos 
15:48, 50) Ipinapalagay na ito ang Khirbet Ghuwein 
et-Tahta (Horvat 'Anim), isang kaguhuan na mga 
5 km (3 mi) sa T ng Estemoa at mga 19 na km 
(12 mi) sa TTK ng Hebron. 

Para sa bilang na anim, tingnan ang BILANG, NU- 
MERO. 


ANINO. 


ANTIKRISTO. Ang salitang ito ay nanganga- 
hulugang “laban kay (o kahalili ni) Kristo.” Lumili- 
taw ito sa Kasulatan nang limang beses, kapuwa sa 
anyong pang-isahan at pangmaramihan, at mata- 
tagpuan lamang sa dalawa sa mga liham ni Juan. 
Ang paksang ito ay hindi na bago sa mga Kristi- 
yano nang isulat ni Juan ang kaniyang mga liham 
(mga 98 C.E.). Ang 1 Juan 2:18 ay nagsasabi: “Mga 
anak, ito ang huling oras, at, gaya ng inyong narinig 
na ang antikristo [sa Gr., anti'khri:stos] ay darating, 
maging sa ngayon ay lumitaw na ang maraming 
antikristo, na dahil sa bagay na ito ay natatamo na- 
tin ang kaalaman na ito ang huling oras.” Ipinakiki- 
ta ng pananalita ni Juan na maraming indibiduwal 
na antikristo, ngunit bilang isang grupo ay maaari 


Tingnan ang LILIM, ANINO. 


ANTI-LEBANON 


silang tukuyin bilang isang tao na tinatawag na “ang 
antikristo.” (2Ju 7) Ang paggamit ng pananalitang 
“oras” upang tumukoy sa isang yugto ng panahon, 
na maaaring maikli o may di-tiyak na haba, ay ma- 
kikita rin sa iba pang mga isinulat ni Juan. (Tingnan 
ang Ju 2:4, 4:21-23, 5:25, 28, 7:30, 8:20, 12:23, 27.) 
Sa gayon ay hindi niya nilimitahan ang paglitaw, 
pag-iral, at gawain ng gayong antikristo sa isang 
partikular na panahon sa hinaharap kundi ipinakita 
niya na ang antikristo ay umiiral na noon at patuloy 
pang iiral.-- 1Ju 4:3. 

Pagkakakilanlan. Nagkaroon ng maraming 
pagsisikap noon na tukuyin “ang antikristo” bilang 
isang indibiduwal, gaya nina Pompey, Nero, o Mu- 
hammad (ang huling nabanggit ay iminungkahi 
ni Pope Innocent II noong 1213 C.E.), o bilang 
isang espesipikong organisasyon, gaya ng palagay 
ng mga Protestante na “ang antikristo” ay tumutu- 
koy sa papado. Gayunman, ipinakikita ng kinasi- 
hang mga pananalita ni Juan na ang terminong ito 
ay malawak, anupat sumasaklaw sa lahat ng mga 
nagkakaila na “si Jesus ang Kristo” at nagkakaila na 
si Jesus ang Anak ng Diyos na dumating “sa laman.” 
--1Ju 2:22, 4:2, 3; 2Ju 7, NE, NIV; ihambing ang Ju 
8:42, 48, 49; 9:22. 

Ang pagkakaila kay Jesus bilang ang Kristo at 
ang Anak ng Diyos ay maaasahan lamang na su- 
masaklaw rin sa pagkakaila sa alinman o sa lahat 
ng maka-Kasulatang turo may kinalaman sa kani- 
ya: ang pinagmulan niya, ang kaniyang dako sa ka- 
ayusan ng Diyos, ang pagtupad niya sa mga hula 
sa Hebreong Kasulatan bilang ang ipinangakong 
Mesiyas, ang kaniyang ministeryo at mga turo at 
hula, gayundin sa anumang pagsalansang sa kani- 
ya o mga pagsisikap na halinhan siya sa kaniyang 
posisyon bilang ang Mataas na Saserdote at Hari 
na inatasan ng Diyos. Maliwanag na makikita ito sa 
iba pang mga teksto na bagaman hindi gumagamit 
ng terminong “antikristo” ay nagpapahayag din ng 
halos kaparehong ideya. Kaya naman sinabi ni Je- 
sus: “Siya na wala sa panig ko ay laban sa akin, at 
siya na hindi natitipong kasama ko ay nanganga- 
lat.” (Luc 11:23) Ipinakikita ng 2 Juan 7 na ang mga 
ito ay maaaring kumilos bilang mga manlilinlang, 
kung kaya kabilang sa “antikristo” ang “mga bula- 
ang Kristo” at “mga bulaang propeta,” gayundin 
ang mga nagsasagawa ng makapangyarihang mga 
gawa sa pangalan ni Jesus ngunit itinuturing na- 
man niyang kasama sa “mga manggagawa ng ka- 
tampalasanan.”---Mat 24:24: 7:15, 22, 23. 

Dahil sa tuntuning ibinigay ni Jesus na ang gina- 
gawa sa kaniyang tunay na mga tagasunod ay para 
na ring ginagawa sa kaniya (Mat 25:40, 45; Gaw 
9:5), tiyak na kabilang sa antikristo ang mga nang- 
uusig sa kaniyang mga tagasunod, na nanganga- 


142 


hulugang saklaw ng terminong ito ang makasagi- 
sag na “Babilonyang Dakila.”--Luc 21:12, Apo 17: 
5, 6. 

Espesipikong binanggit ni Juan na ang mga apos- 
tata ay kabilang sa antikristo nang tukuyin niya ya- 
ong mga “lumabas mula sa atin,” anupat humiwalay 
sa kongregasyong Kristiyano. (1Ju 2:18, 19) Sama- 
katuwid ay kabilang dito “ang taong tampalasan” 
o “anak ng pagkapuksa” na inilarawan ni Pablo, pati 
na ang “mga bulaang guro" na tinuligsa ni Pedro da- 
hil sa pagtatayo nila ng mapanirang mga sekta at sa 
"pagtatatwa maging sa may-ari na bumili sa kanila.” 
—2Te 2:3-5, 2Pe 2:1: tingnan ang TAONG TAMPALA- 
SAN. 

Ipinakikita rin sa makasagisag na paglalarawan sa 
Apocalipsis 17:8-15: 19:19-21 na may mga kaharian, 
mga bansa, at mga organisasyon na bahagi ng an- 
tikristo.--Ihambing ang Aw 2:1, 2. 

Sa lahat ng nabanggit na kaso, ipinakikita na ya- 
ong mga bumubuo sa antikristo ay patungo sa pag- 
kapuksa bilang kagantihan sa kanilang landasin ng 
pagsalansang. 


ANTI-LEBANON. Ang mas silanganin sa da- 
lawang hanay ng mga bundok na bumubuo sa 
mga kabundukan ng Lebanon. Ang Kabundukan ng 
Anti-Lebanon ay kahilera ng Kabundukan ng Leba- 
non sa distansiyang mga 100 km (60 mi), anupat 
sumasaklaw mula sa talampas ng Basan, sa S ng 
Dan, hanggang sa malawak na Kapatagan ng Eme- 
sa, di-kalayuan sa lugar ng Ribla. Sa pagitan ng da- 
lawang kabundukang ito ay may isang mahabang 
libis na nalikha ng mga ilog ng Orontes at Litani 
at tinatawag na Coele-Sirya (“Malalim na Sirya") 
o Bega'.--Jos 11:17. 

Ang tagaytay ng Anti-Lebanon sa H ay makitid at 
may sunud-sunod na matataas na taluktok. Ang 
bandang gitna nito ay mas malapad, mas mataas, at 
mas baku-bako, samantalang ang timugang bahagi 
naman ay binabagtas ng mahahabang agusang libis 
na patungo sa S at T. Sa dakong S ng pangunahing 
tagaytay nito ay may sunud-sunod na palusong na 
mga talampas na papababa nang unti-unti hang- 
gang sa pumantay sa Kapatagan ng Damasco. Kasa- 
ma sa timugang bahagi nito ang Bundok Hermon, 
na umaabot sa taas na 2,314 na m (9,232 piye). Ang 
kayarian ng mga bundok na ito ay katulad niyaong 
sa Kabundukan ng Lebanon, at ang mga ito ay pa- 
ngunahin nang batong-apog, anupat may kulay- 
abong mga dalisdis at pabilog na kulay-abong mga 
taluktok. 

Maliwanag na ang Kabundukan ng Anti-Lebanon 
ang tinutukoy sa Hebreo ng pangalang “Amanah” 
na nasa Awit ni Solomon 4:8, kung saan binabang- 
git ito may kaugnayan sa Bundok Hermon. Baga- 


143 


man ipinapalagay ng ilan na ang Amanah ay isang 
partikular na taluktok ng bundok, waring tumutu- 
koy ito alinman sa buong Kabundukan ng Anti-Leb- 
anon o sa isang bahagi nito. Ang mga kabundukan 
ng “Libana” at “Ammanana" ay magkasamang bina- 
banggit sa mga inskripsiyon ng mga Asiryanong 
monarka na sina Tiglat-pileser III at Senakerib. Ang 
Ilog Abana (makabagong Barada) ay tinatawag ding 
“Amanah” sa 2 Hari 5:12 sa Syriac na Peshitta at sa 
mga Aramaikong Targum, at ang ilog na ito, na pa- 
ngunahing ilog ng Damasco, ay nagmumula sa ti- 
mugang bahagi ng kabundukan ng Anti-Lebanon. 
Kaya ang pangalang ito ay maaaring tumutukoy sa 
bahaging iyon ng kabundukan o sa buong kabundu- 
kan mismo. 

Yamang ang kalakhang bahagi ng Kabundukan 
ng Anti-Lebanon ay hindi nababalutan ng niyebe, 
iilan lamang ang ilog o batis doon. Kakaunting pa- 
nanim ang tumutubo roon, ngunit may maninipis 
na kagubatan ng bansot na mga puno ng ensina at 
enebro sa iba't ibang bahagi ng mga dalisdis niyaon. 
Iilang sedro na lamang ang natitira roon ngayon. 
Ang mabababang dalisdis ng kabundukan ay may- 
roon pa ring mga ubasan at mga taniman ng olibo 
at iba pang mga punungkahoy, gaya noong pana- 
hon ng Bibliya. 


ANTILOPE [sa Heb., di'shon]. Isang hayop na 
ngumunguya ng dating kinain at may hati ang 
kuko, na ang tanging pagbanggit sa Bibliya ay nasa 
Deuteronomio 14:5, kung saan kasama ito sa talaan 
ng mga hayop na maaaring kainin ng mga Israeli- 
ta. Hindi matiyak kung aling hayop ang tinutukoy 
ng salitang Hebreo na dishon’. 

Ipinapalagay ng marami na ang addax antelope 
(Addax nasomaculatus), na matatagpuan pa rin sa 
mga disyertong rehiyon ng Hilagang Aprika, ay ang 
di'shon'na binabanggit sa Hebreong Kasulatan. Ang 
antilopeng ito ay may taas na mga 1 m (40 pulga- 
da) hanggang sa balikat. Ang nakabuka at may- 
hating mga kuko nito ay bagay na bagay para sa 
paglalakad sa buhaghag na buhanginan ng disyer- 
to, kung saan maaari itong mabuhay kahit walang 
tubig sa loob ng mahabang panahon. Ang magkala- 
yong mga sungay ng hayop na ito ay pilipit na pa- 
rang turnilyo, anupat nakapilipit nang isa't kalahati 
hanggang halos tatlong ikot, at may haba na mga 
1 m (40 pulgada) kung susundan ang kurba nito. 
Maliban sa tiyan, buntot, likuran ng mga paa, at 
mga guhit-guhit sa mukha, na nananatiling puti, 
ang kulay ng addax antelope ay tumitingkad kapag 
taglamig at nagbabago mula sa kulay-buhangin tu- 
ngo sa kayumanggi. Posible rin na ang antilope sa 
Bibliya ay ang Arabian oryx (Oryx leucoryx), na isa 
ring antilope sa disyerto. 


ANTIOQUIA 
ANTING-ANTING. Tingnan ang PANG-EENG- 
KANTO. 
ANTIOQUIA. 


1. Ang lunsod ng Antioquia sa Sirya ay itinatag 
ni Seleucus I (Nicator) di-nagtagal pagkatapos ng ta- 
gumpay niya kasama ng mga heneral na sina Cas- 
sander at Lysimachus sa pangkatapusang pagbaba- 
ka sa Ipsus sa Frigia, Asia Minor, noong 301 B.C.E. 
Pinili niya ang lugar na ito dahil sa mga bentaha 
nito sa militar at isinunod niya ang pangalan nito sa 
pangalan ng kaniyang ama na si Antiochus. Ang 
Antioquia, na nasa lokasyon ng tinatawag sa nga- 
yon na Antakya sa Turkey, ay itinatag sa T na pa- 
nig ng napaglalayagang Ilog Orontes sa isang kurba 
na mga 32 km (20 mi) mula sa Dagat Mediteraneo. 
Dahil sa heograpikong posisyon nito, madali nitong 
makokontrol ang kalakalan sa buong HK Sirya na 
dumaraan sa mga ruta sa pagitan ng Ilog Eufrates 
at ng Dagat Mediteraneo. Di-nagtagal, ito ay naging 
isang sentro ng komersiyo, at ang paggawa rito 
ng mamahaling paninda ay nagdulot ng kasagana- 
an at kayamanan sa kosmopolitang lunsod na ito. 
Upang magkaroon ng daungang-dagat ang Antio- 
quia, itinatag din ni Seleucus ang baybaying lun- 
sod ng Seleucia, na ang pangalan ay isinunod niya 
sa kaniyang pangalan. Bago siya mapaslang noong 
281 B.C.E., inilipat niya ang sentro ng kaniyang pa- 
mahalaan mula sa Babilonya tungo sa bagong kabi- 
sera niya sa Sirya, sa Antioquia, kung saan patuloy 
na humawak ng kapangyarihan ang Seleucidong di- 
nastiya ng mga hari hanggang noong 64 B.C.E., 
nang gawin ng Romanong si Heneral Pompey ang 
Sirya na isang probinsiya ng Roma. Ang Antioquia 
ay hindi lamang ginawang kabisera ng Romanong 
probinsiya ng Sirya kundi ito rin ang naging ikat- 
long pinakamalaking lunsod sa imperyo, kasunod 
ng Roma at Alejandria. 

Ang pisikal na istraktura ng lunsod ay ipinaris sa 
plano ng Alejandria, anupat mayroon itong malala- 
pad at nagsasalubungang mga lansangan na may 
mga kolonada, na nagdagdag ng natatanging ka- 
gandahan sa karingalan ng nakapalibot na mga gu- 
sali. Ito ay tinawag na “Reyna ng Silangan,” “Magan- 
dang Antioquia,” “Ikatlong Metropolis ng Imperyo 
ng Roma,” at ito lamang ang lunsod na nagkaroon 
ng regular na sistema ng mga ilaw sa lansangan. Sa 
kabila ng panlabas na kagandahan nito at ng kasi- 
pagan ng mga taga-Antioquia, nakilala ito sa kabu- 
lukan sa moral dahil sa kanilang pagpapakarungis 
sa malalaswang ritwal na isinasagawa sa ngalan ng 
relihiyon. Sinabi ni Juvenal na “ang Ilog Orontes ay 
umagos patungo sa Ilog Tiber anupat binaha nito 
ang Roma ng pamahiin at imoralidad ng Silangan." 
--Juvenal and Persius, Satire III, 62-65. 


ANTIPAS 


Ang Kaugnayan Nito sa Bibliya at ang Ka- 
saysayan Nito Nang Dakong Huli. [Iniulat ni 
Josephus na hinimok ng mga Seleucido ang mga Ju- 
dio na manirahan sa Antioquia at binigyan nila ang 
mga ito ng lahat ng karapatan ng mamamayan, sa 
gayon ay nakapagtatag sila roon ng malaki-laking 
populasyong Judio. Unang binanggit sa Bibliya ang 
Antioquia may kaugnayan kay Nicolas na mula sa 
Antioquia, na naging Kristiyano matapos siyang 
maging proselita sa relihiyong Judio. (Gaw 6:5) Ak- 
tuwal na nagsimula roon ang gawaing Kristiyano 
nang mangalat ang ilan sa mga alagad hanggang sa 
Antioquia dahil sa kapighatiang bumangon pagka- 
matay ni Esteban. (Gaw 11:19, 20) Nang mabalitaan 
ng kongregasyon sa Jerusalem na maraming taong 
nagsasalita ng Griego ang naging mananampalata- 
ya, isinugo nila si Bernabe hanggang sa Antioquia, 
at nang maobserbahan niya na maraming interesa- 
do roon, dinala niya roon si Pablo mula sa Tarso 
upang tumulong. (Gaw 11:21-26) Kapuwa sila na- 
malagi roon nang isang taon at nagturo sa mga tao, 
at pagkatapos nito ay ginamit ni Pablo ang Antio- 
quia bilang pinakatahanan niya para sa kaniyang 
mga paglalakbay bilang misyonero. Sa Antioquia 
unang tinawag na “mga Kristiyano” ang mga alagad 
sa pamamagitan ng patnubay mula sa Diyos. (Gaw 
11:26) Noong mga 46 C.E., ipinakita ng kongrega- 
syon doon ang kanilang pagkabukas-palad nang 
magpadala sila ng tulong bilang paglilingkod (Gaw 
11:29) sa pamamagitan ng mga kamay nina Pablo at 
Bernabe para sa lupong tagapamahala sa Jerusalem. 
Katugma ito ng malaking taggutom na naganap no- 
ong panahon ni Claudio, gaya ng inihula ni Agabo. 
(Gaw 11:27, 28) Pagkabalik nila sa Antioquia, itina- 
gubilin ng banal na espiritu na ibukod sina Pablo at 
Bernabe para sa pantanging gawain, sa gayon ay 
isinugo sila sa unang paglalakbay ni Pablo bilang 
misyonero, noong mga 47-48 C.E. Bago siya magsi- 
mula sa kaniyang ikalawang paglalakbay bilang mi- 
syonero at samantalang siya ay nasa Antioquia, bu- 
mangon ang usapin tungkol sa pagtutuli para sa 
mga Gentil noong 49 C.E., at ang utos ng lupong ta- 
gapamahala sa Jerusalem ay inihatid nina Pablo at 
Bernabe sa kongregasyon sa Antioquia. (Gaw 15:13- 
35) Sa Antioquia rin nagsimula at nagtapos ang ika- 
lawang paglalakbay ni Pablo bilang misyonero no- 
ong mga 49-52 C.E., at doon din itinuwid ni Pablo 
ang pakikipagkompromiso ni Pedro nang magpakita 
ito ng pagtatangi may kaugnayan sa mga Judio at 
mga Gentil.--Gal 2:11, 12. 

2. Ang Antioquia sa Pisidia ay itinatag din ni Se- 
leucus I (Nicator) at pinanganlan niya nang gayon 
bilang parangal sa kaniyang ama, si Antiochus. Ang 
mga guho ng lunsod na ito ay malapit sa Yalvac sa 
makabagong Turkey. (LARAWAN, Tomo 2, p. 748) Ito 
ay nasa hanggahan ng Frigia at Pisidia kung kaya 


144 


maituturing na bahagi ng alinman sa dalawang pro- 
binsiyang iyon sa iba't ibang panahon. Dahil dito, ti- 
nutukoy ito ng Griegong heograpo na si Strabo 
bilang isang lunsod ng Frigia sa gawing Pisidia 
(Geography, 12, vm, 13, 14), ngunit, gaya ng sinabi 
ng Funk and Wagnalls New Standard Bible Dictio- 
nary (1936, p. 51), “itinuturing ito ng karamihan sa 
mga manunulat bilang bahagi ng Pisidia,” gaya rin 
ni Lucas. Ipinakita ng gayong pagtukoy na naiiba ito 
sa Antioquia sa Sirya. (Tingnan ang PisiDia.) Dahil 
sa lokasyon nito, ang Antioquia sa Pisidia ay naging 
bahagi ng ruta ng kalakalan sa pagitan ng Cilicia at 
Efeso at nagkaroon ng haluang populasyon na kina- 
bibilangan ng maraming Judio, na nagtatag doon 
ng isang sinagoga. Isa itong lunsod na lubusang He- 
lenisado kung saan Griego ang ginagamit na wika. 
Dalawang beses na dumalaw rito si Pablo kasama 
si Bernabe sa kaniyang unang paglalakbay bilang 
ebanghelisador noong mga 47-48 C.E. at nangaral 
siya sa sinagoga, kung saan siya nakasumpong ng 
maraming interesado. (Gaw 13:14: 14:19-23) Ga- 
yunman, nanibugho ang ilang Judio dahil sa mga 
pulutong na dumalo kung kaya sinulsulan nila ang 
ilan sa nangungunang mga lalaki at mga babae 
roon at itinapon nila sina Pablo at Bernabe sa labas 
ng lunsod.---Gaw 13:45, 50, 2Ti 3:11. 


ANTIPAS [pinaikling anyo ng Antipater, na- 
ngangahulugang “Sa Halip na [Kaniyang] Ama]. 

1. Isang martir mula sa sinaunang kongrega- 
syong Kristiyano sa Pergamo noong unang sig- 
lo C.E.--Apo 2:12, 13, tingnan ang PERGAMO. 

2. Si Herodes Antipas, anak ni Herodes na Daki- 
la.--Tingnan ang HERODES Blg. 2. 


ANTIPATRIS [Ni (Kay) Antipater]. Isang lun- 
sod na muling itinayo ni Herodes na Dakila noong 
9 B.C.E. at pinanganlan nang gayon bilang parangal 
sa kaniyang amang si Antipater (Il). Ipinapalagay 
na ito ang Ras el-'Ain (Tel Afeq) na nasa isang na- 
tutubigang-mainam at matabang seksiyon ng Kapa- 
tagan ng Saron. Pinaniniwalaan na ang Antipatris 
ang lokasyon ng mas matandang lunsod ng Apek, 
na binanggit sa 1 Samuel 4:1. Waring pinatototoha- 
nan ito ng mga paghuhukay na isinagawa roon no- 
ong 1946, 1961, at 1974.--Tingnan ang APEK Blg. 3. 
Dito dinala si Pablo ng pangunahing pangkat ng 
tagapaghatid na hukbong Romano, anupat naglak- 
bay sila sa gabi nang mga 50 km (30 mi) pababa sa 
kabundukan mula sa Jerusalem. (Gaw 23:31) Ang 
lugar na ito ay nasa salubungan ng mga daang mi- 
litar ng mga Romano mula sa Jerusalem at mula sa 
Lida, na kapuwa patungo sa Romanong kabisera ng 
Cesarea. Mula sa Antipatris, 70 kabalyero ang nag- 
hatid kay Pablo sa natitirang distansiya na mga 
40 km (25 mi) patawid sa kapatagan ng Cesarea. 


145 


ANTONIA, TORE NG. Isang nakukutaang 
istraktura sa Jerusalem na nagsilbing kuwartel ng 
mga kawal. Ayon kay Josephus, mayroon itong mga 
kuwarto, mga paliguan, mga baraks, at mga looban. 
--LARAWAN, Tomo 2, p. 53b. 

Ang Tore ng Antonia ay matatagpuan sa may 
HK sulok ng looban ng templo at maliwanag na nasa 
lugar na pinagtayuan noon ni Nehemias ng Kastilyo 
(o tanggulan) na binanggit sa Nehemias 2:8. Nagsa- 
gawa si Herodes na Dakila ng malawakan at magas- 
tos na pagkukumpuni rito at dinagdagan niya ang 
mga kuta nito. Dati itong tinatawag na Baris ngunit 
pinanganlan ito ni Herodes ng Antonia bilang para- 
ngal kay Mark Antony. Gaya ng ginawa noon ng Ju- 
diong mataas na saserdote at tagapamahala na si 
John Hyrcanus, ipinag-utos ni Herodes na doon ita- 
go ang mga kasuutan ng mga saserdote, anupat lu- 
militaw na isang paraan ito upang patuloy niyang 
masupil o makontrol ang mataas na saserdote. 

Ayon kay Josephus, ang tanggulang ito ay itinayo 
sa isang batuhan na may taas na 50 siko (mga 22 m, 
73 piye). Sa ibabaw ng batuhan, mayroon itong mga 
batong pader na 40 siko (mga 18 m; 58 piye) ang 
taas at apat na toreng panulok, na ang tatlo ay may 
taas na 50 siko (mga 22 m, 73 piye) at ang isa pa, na 
nasa timog-silangang panulukan, ay may taas na 
70 siko (mga 31 m; 102 piye). Makikita mula sa pi- 
nakamataas na tore ang buong lugar ng templo. 
(The Jewish War, V, 238-247 [v, 8]) Bago ang pana- 
hon ni Herodes, ang tanggulang ito ay pangunahin 
nang nagsilbing proteksiyon laban sa mga pagsala- 
kay mula sa H, ngunit nang maglaon ay nagsilbi 
itong isang dako na mula roon ay makokontrol ang 
mga Judio at mababantayan ang mga gawain sa lu- 
gar ng templo, na direktang mapupuntahan mula sa 
tanggulan. 

Ipinahihiwatig ng kuwadradong disenyo ng tang- 
gulan na mayroon itong gitnang looban. Naniniwa- 
la ang ilan na sa gayong gitnang looban sa loob ng 
toreng ito humarap si Jesus kay Pilato para sa pag- 
hatol. (Ju 19:13) Ipinapalagay nila na ang isang la- 
tag ng bato na natagpuan sa lugar na ito ang tinu- 
tukoy na “Gabata.” Gayunman, naniniwala ang iba 
na ang paghatol ni Pilato kay Jesus ay naganap sa 
harap ng palasyo ni Herodes.-- Tingnan ang LATAG 
NG BATO. 

Mas tiyakang tinutukoy ang Tore ng Antonia sa 
ulat ng Gawa 21:30-40 at 22:24. Lumilitaw na mula 
sa mga baytang ng tanggulan, binigkas ni Pablo ang 
kaniyang pagtatanggol sa sarili at ang kaniyang pa- 
totoo sa harap ng mga relihiyosong mang-uumog at 
pagkatapos nito ay dinala siya sa kuwartel ng mga 
kawal para siyasatin. Malamang na ibinalik si Pablo 
sa lugar na ito pagkatapos ng mainitang sesyon sa 
Sanedrin at na naroon siya nang dumating ang 


APEK 


kaniyang pamangkin upang babalaan siya tungkol 
sa sabuwatan laban sa kaniyang buhay.--Gaw 23: 
10, 16. 

Tuluyang gumuho ang Tore ng Antonia noong 
70 C.E. nang wasakin ito, kasama ng templo at lun- 
sod, ng Romanong si Heneral Tito. 


ANTOTIAS. Isang anak ni Sasak na mula sa 
tribo ni Benjamin.— 1Cr 8:24, 25. 


ANUB. Isang inapo ni Juda at anak ni Koz. 
— 1Cr 4:1, 8. 


APAIM [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “ilong, mga butas ng ilong”]. Isang anak ni 
Nadab at inapo ni Jerameel na mula sa tribo ni Juda. 
— 1Cr 2:25, 30, 31. 


APAT. 


APDO [sa Ingles, gall]. Isang fluido na nangga- 
galing sa atay at naiimbak sa gallbladder (tinatawag 
ding “apdo” sa Tagalog), isang maliit na supot na 
hugis-peras at nasa ilalim ng kanang bahagi ng 
atay. Ang gallbladder ay makapaglalaman ng isa at 
kalahating onsa ng apdo (sa Ingles, gall o bile). Ito 
ay isang fluido na napakapait, kulay dilaw o maber- 
de-berde at ginagamit ng katawan sa pagtunaw. 
Nang maglaon, ang apdo ay iniugnay sa bagay na 
mapait o nakalalason, at ganito ang pagkagamit ng 
Bibliya sa salitang ito.---Gaw 8:23. 

Nang inilalarawan ni Job ang kaniyang masakit at 
mapait na karanasan, makasagisag niyang tinukoy 
ang kaniyang apdo na waring ibinubuhos sa lupa. 
(Job 16:1, 13) Nang maglaon, may-pagpaparatang 
na nagpasaring si Zopar, sa makasagisag na pana- 
nalita, na si Job ay kumilos nang may kabalakyutan 
at na sa loob niya ang kaniyang “pagkain” ay magi- 
ging gaya ng “apdo [o lason] ng mga kobra.” Nagba- 
bala siya na isang sandata ang “tatagos sa kaniyang 
apdo [sa Ingles, gallbladder.” (Job 20:1, 14, 25) Ang 
salitang Hebreo na isinalin bilang “apdo” ay nauug- 
nay sa salitang ginagamit para sa “mapait.”---Deu 
32:32, Job 13:26. 

Ang salitang Griego para sa apdo ay khoe. 
--Tingnan ang NAKALALASONG HALAMAN. 


APEK |Sahig ng Batis]. 

1. Isang bayan na maliwanag na nasa H ng Sidon 
at na binanggit ni Jehova kay Josue na kasama sa 
mga lugar na sasakupin pa lamang. (Jos 13:4) Sa 
ngayon ay ipinapalagay na ito ang Afaka (makaba- 
gong Afqa) na mga 39 na km (24 na mi) sa SHS ng 
Beirut. Ito ay nasa dakong pinagmumulan ng Nahr 
Ibrahim, kilala noong sinaunang panahon bilang 
ang ilog ng Adonis, na umaagos pababa sa Byblos 
sa Baybayin ng Mediteraneo. 


Tingnan ang BILANG, NUMERO. 


APEKA 


2. Isang bayan na nasa loob ng teritoryo ng Aser 
ngunit hindi nakuha ng tribong iyon. (Jos 19:24, 30) 
Tinatawag itong Apik sa Hukom 1:31. Ipinapalagay 
na ito ang Tell Kurdaneh (Tel Afeq), mga 8 km 
(5 mi) sa TTS ng Aco. 

3. Isang lunsod na maliwanag na nasa Kapata- 
gan ng Saron, batay sa mga lunsod na binanggit ka- 
sama nito. Ang hari nito ay kabilang sa mga pina- 
tay ni Josue. (Jos 12:18) Pagkaraan ng ilang siglo, 
ngunit bago maghari si Saul, nagkampo roon ang 
mga Filisteo bago sila nagtagumpay laban sa Israel, 
na humanay naman sa kalapit na Ebenezer. (1Sa 
4:1) Ipinapalagay na ang lokasyon nito ay nasa Ras 
el-“Ain (Tel Afeq: iba pa sa Blg. 2) sa pinagmumulan 
ng Ilog Yarkon. Binabanggit ang Apek sa mga teks- 
tong Ehipsiyo at Asiryano. Pinaniniwalaang ang ba- 
yan ng Antipatris, na binanggit sa Gawa 23:31, ay 
itinayo sa lugar ng sinaunang Apek. May binanggit 
si Josephus na “isang tore na tinatawag na Apheku” 
may kaugnayan sa Antipatris. (The Jewish War, II, 
513 [xix, 1]) Ang Shilo, na mula roon ay kinuha ng 
mga Israelita ang kaban ng tipan, ay mga 35 km 
(22 mi) sa dakong S ng Apek. 

4. Isang bayan na lumilitaw na nasa Kapatagan 
ng Jezreel sa pagitan ng mga bayan ng Sunem at 
Jezreel. Sa pagbabaka sa pagitan ng mga Filisteo at 
mga Israelita na naging dahilan ng pagkamatay ni 
Haring Saul, ang orihinal na posisyon ng mga Filis- 
teo ay sa Sunem, samantalang ang mga Israelita ay 
nakapuwesto sa Bundok Gilboa. (1Sa 28:4) Pagkata- 
pos nito, ipinakikita ng ulat na ang mga Filisteo ay 
umabante hanggang sa Apek samantalang ang Is- 
rael naman ay lumusong patungo sa bukal na nasa 
Jezreel. Sa Apek, sinuri ng mga panginoon ng al- 
yansa ng mga Filisteo ang kanilang tinipong mga 
hukbo at natuklasan nilang si David at ang mga ta- 
uhan nito ay kasama ni Akis sa hulihan. Pinaalis 
ang hukbo ni David sa kinaumagahan, pagkatapos 
ay umabante na ang mga Filisteo patungo sa dako 
ng pagbabaka sa Jezreel. (1Sa 29:1-11) Mula roon, 
pinaatras nila ang natalong mga Israelita pabalik sa 
Bundok Gilboa, kung saan natapos ang patayan at 
namatay si Saul at ang kaniyang tatlong anak.--- 1Sa 
31:1-8. 

Inaakala ng ilang iskolar na ang mga pangyaya- 
ring humantong sa pagbabakang ito ay hindi naka- 
sulat nang ayon sa kronolohikal na pagkakasunud- 
sunod at, dahil dito, ipinapalagay nila na ang Apek 
na ito ay ang Apek na nasa Kapatagan ng Saron. 
(Tingnan ang APEK Blg. 3.) Sang-ayon si Yohanan 
Aharoni sa pangmalas na ito, anupat sinabi niya: 
“Waring pinutol ang salaysay ng digmaang ito nang 
isingit ang kuwento tungkol kay David. Ngunit ma- 
susundan pa rin ang kabuuan nito. Tinipon ng mga 
tagapamahalang Filisteo ang kanilang mga huk- 
bo sa Apek sa dakong pinagmumulan ng Yarkon 


146 


(1 Sam. 29.1) bilang paghahanda sa paghayo patu- 
ngong Jezreel (tal. 11). Ang mga hukbo ni Saul 
ay “'nagkakampo sa tabi ng bukal na nasa Jezreel' 
(tal. 1): noong gabi bago ang pagbabaka, humanay 
ang mga ito sa Bundok Gilboa. Nagkampo ang mga 
Filisteo sa tapat ng mga ito sa Sunem (1 Sam. 28.4). 
Nagwakas ang labanan nang magtagumpay ang 
mga Filisteo, samantalang si Saul at ang kaniyang 
tatlong anak naman ay nabuwal noong umuurong 
sila patungo sa Gilboa.”--- The Land of the Bible, isi- 
nalin at inedit ni A. Rainey, 1979, p. 290, 291. 

5. Isang lunsod na binanggit sa 1 Hari 20:26 bi- 
lang ang lugar kung saan natalo ang Siryanong si 
Ben-hadad II. Umurong patungo sa lunsod ang na- 
tatalong mga Siryano, ngunit 27,000 sa kanila ang 
nabagsakan ng pader nito. (1Ha 20:29, 30) Waring 
ito rin ang lugar na tinukoy kay Haring Jehoas sa 
hula ng mamamatay nang si Eliseo bilang ang dako 
kung saan daranas ang mga Siryano ng mga pagka- 
talo sa kamay ng mga Israelita. (2Ha 13:17-19, 25) 
Ipinapalagay ng ilang iskolar na ang Apek na bi- 
nanggit sa mga tekstong ito ay mga 5 km (3 mi) 
sa S ng Dagat ng Galilea, kung saan matatagpuan 
ang makabagong nayon ng Afiq o Fiq. Gayunman, 
hanggang sa kasalukuyan ay wala pang natatagpu- 
ang labi na mas maaga sa ikaapat na siglo B.C.E. sa 
lugar na iyon. Ngunit sa kalapit na “En Gev sa bay- 
bayin ng Dagat ng Galilea ay may natuklasang mga 
labi ng isang malaki at nakukutaang lunsod na 
umiral noong ikasampu hanggang ikawalong sig- 
lo B.C.E. 


APEKA [Sahig ng Batis]. Isang lunsod na nasa 
bulubunduking pook ng timugang Juda, binanggit 
na nasa kapaligiran ng Hebron. (Jos 15:48, 53, 54) 
Ipinapalagay ng ilang iskolar na ito ang Khirbet el- 
Hadab, na mga 6 na km (3.5 mi) sa TK ng Heb- 
ron. May dalawang pinagmumulan ng tubig malapit 
dito, at sa lugar na ito ay may natagpuang arkeolo- 
hikal na mga labi mula sa panahon ng mga Israelita. 


APELES. Isang Kristiyano sa kongregasyon sa 
Roma, na pinadalhan ni Pablo ng mga pagbati bi- 
lang “ang sinang-ayunan kay Kristo.”--Ro 16:10, 
ihambing ang 2Co 10:18, 2Ti 2:15. 


APIA. Isang babaing Kristiyano na binanggit 
kasama nina Filemon at Arquipo sa liham ni Pablo 
para sa tatlong ito at sa kongregasyon na nasa ba- 
hay ni Filemon. (Flm 2) Posibleng siya ang asawa ni 
Filemon. 


APIK. Tingnan ang Arex Blg. 2. 


APIO, PAMILIHAN NG. Isang pamilihan 
sa TS ng Roma na may layong 64 na km 
(40 mi) mula rito. Ito ay isang kilalang dakong hin- 


147 


tuan sa bantog na Romanong lansangang-bayan 
ng Via Appia, na bumabagtas mula sa Roma hang- 
gang sa Brundisium (tinatawag ngayon na Brindi- 
si) at dumaraan sa Capua. Ang pangalan ng daan 
at ng pamilihan ay parehong hinango sa pangalan 
ng tagapagtatag nito, si Appius Claudius Caecus, 
na nabuhay noong ikaapat na siglo B.C.E. 

Bilang himpilan na karaniwang hinihintuan ng 
mga manlalakbay sa pagtatapos ng kanilang unang 
araw ng paglalakbay mula sa Roma, ang pamilihan 
ay naging isang abalang sentro ng kalakalan. Na- 
karagdag pa sa importansiya nito ang lokasyon nito 
sa hilagang dulo ng isang kanal na kahilera ng 
daan, anupat binabagtas nito ang Pontine Marshes. 
Iniuulat na ang mga manlalakbay ay idinaraan sa 
kanal na ito sa gabi sakay ng mga gabara o kasko 
na hinihila ng mga mula. Inilarawan ng Romanong 
makata na si Horace ang hirap ng paglalakbay, 
anupat inireklamo niya ang mga palaka at mga nik- 
nik at sinabing ang Pamilihan ng Apio ay nagsisi- 
kip sa “mga bangkero at kuripot na mga may-ari ng 
taberna.”--Satires, I, v, 1-6. 

Sa paglalakbay ng apostol na si Pablo mula sa Pu- 
teoli hanggang sa Roma bilang isang bilanggo, sa 
abalang salubungang ito una niyang nakita ang de- 
legasyon ng mga kapatid na Kristiyano na naglak- 
bay mula sa Roma upang salubungin siya nang 
mabalitaan nila na darating siya. Ang isang bahagi 
ng delegasyon ay naghintay sa Tatlong Taberna 
(mas malapit sa Roma nang 15 km [9.5 mil) sa- 
mantalang ang iba naman ay naglakbay pa hang- 
gang sa Pamilihan ng Apio.---Gaw 28:15. 


Brundisium 
NW 


APOCALIPSIS KAY JUAN 


Sa ngayon ay may isang lugar na tinatawag pa 
ring Foro Appio, o Appian Forum, sa Appian Way. 
Ipinakikita ng isang posteng pananda ang lugar na 
dating kinaroroonan ng Pamilihan ng Apio. Mayro- 
on itong katapat na isang maliit na nayon na tinata- 
wag na Faiti sa kabila ng Appian Way. 


APOCALIPSIS KAY JUAN. Ang huling ak- 
lat ng Bibliya ayon sa pagkakaayos sa karamihan ng 
mga salin, bagaman hindi ang huling isinulat. Tina- 
tawag din itong Pahayag, o Pagbubunyag, kay Juan 
na Apostol. 

Manunulat, at Kung Kailan at Saan Isinulat. 
Tinutukoy ng apostol na si Juan ang kaniyang sari- 
li bilang ang manunulat ng aklat at binabanggit 
niya na isinulat ito sa pulo ng Patmos, kung saan isa 
siyang tapon noong panahong iyon dahil sa pagi- 
ging mangangaral ng Salita ng Diyos at saksi ni 
Jesu-Kristo. (Apo 1:1, 9) Posibleng isinulat ito noong 
mga 96 C.E. 

Istilo at Kaangkupan. Ang aklat ay nasa 
anyong liham, anupat detalyadong naglalahad ng 
isang serye ng mga pangitain ayon sa isang wasto 
at maayos na pagkakasunud-sunod, na sa katapus- 
tapusan ay sumasapit sa pangkasukdulang pangita- 
in. Nagsisilbi itong angkop na konklusyon ng buong 
Bibliya. 

Ang aklat ay waring nakabalangkas salig sa mga 
serye na tigpipito. Ang pagbubukas ng pitong tatak 
ay sinundan ng paghihip sa pitong trumpeta, na si- 
nundan naman ng pitong salot. May pitong kande- 
lero, pitong bituin, pitong kulog, at marami pang 
ibang bagay na tigpipito, maliwanag na dahil ang 
bilang na pito na ginamit dito ay kumakatawan sa 
pagiging ganap, at tinatalakay ng aklat ang kagana- 
pan ng sagradong lihim ng Diyos.---Apo 10:7, ting- 
nan ang SAGRADONG LIHIM. 

Awtor at Alulod. Ang Diyos na Jehova na Ma- 
kapangyarihan-sa-lahat ang awtor ng aklat, at ang 
alulod ng impormasyon ay si Jesu-Kristo, na nagpa- 
dala nito kay Juan at nagharap nito sa apostol sa pa- 
mamagitan ng kaniyang anghel. (Apo 1:1) Inilalara- 
wan ang espiritu ng Diyos bilang pito, samakatuwid 
ay kumikilos sa sukdulang kakayahan niyaon upang 
maihatid ang pagbubunyag na ito. Si Juan ang inu- 
tusan ng Diyos na sumulat.--1:4, 11. 

Layunin. Bagaman waring nakatatakot ang ilan 
sa mga bagay na nakita ni Juan sa pangitain---mga 
hayop, mga kaabahan, mga salot--isinulat ang 
aklat, hindi upang manakot, kundi upang mang-aliw 
at magpatibay-loob sa mga bumabasa nito taglay 
ang pananampalataya. Maaakay nito ang mambaba- 
sa tungo sa mga pagpapala. Sa katunayan, sinabi ng 
manunulat ng aklat sa pasimula: “Maligaya [“pinag- 
pala,” KJ] siya na bumabasa nang malakas at ya- 
ong mga nakikinig sa mga salita ng hulang ito, at 


APOCALIPSIS KAY JUAN 


tumutupad sa mga bagay na nakasulat dito.” (Apo 
1:3) Sinabi rin ni Juan na ang aklat ay may layuning 
ipakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na 
“kailangang maganap sa di-kalaunan.”--1:1, 2. 

Nagpapatotoo Tungkol kay Jesus. Sa Apo- 
calipsis 19:10, sinabi ng anghel kay Juan: “Ang 
pagpapatotoo tungkol kay Jesus ang kumakasi sa 
panghuhula [sa literal, “ang espiritu ng hula'].” Sa- 
makatuwid nga, ang tunguhin at layunin ng lahat 
ng hula ay upang ituro si Jesu-Kristo. Hindi ito na- 
ngangahulugan na ang Diyos na Jehova ay nilalam- 
pasan o winawalang-halaga. Sa mas unang bahagi 
ng talata 10, sinabi ng anghel kay Juan, na sumub- 
sob sa harap nito: “Sambahin mo ang Diyos,” at si- 
nabi na noon ng apostol na si Pablo na “dinakila ... 
ng Diyos [si Kristo] sa isang nakatataas na posisyon 
at may-kabaitang ibinigay sa kaniya ang pangalang 
nakahihigit sa lahat ng iba pang pangalan, upang sa 
pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod ni- 
yaong mga nasa langit at niyaong mga nasa lupa at 
niyaong mga nasa ilalim ng lupa, at ang bawat dila 
ay hayagang kumilala na si Jesu-Kristo ay Pangino- 
on sa ikaluluwalhati ng Diyos na Ama.” Samakatu- 
wid, ang pagdakila kay Jesu-Kristo at ang pagkuha 
ng kaalaman tungkol sa kaniya ay nagbubunga ng 
higit na kaalaman tungkol sa Diyos at sa Kaniyang 
mga layunin, sa gayo'y ibinibigay ang kaluwalhati- 
an sa Diyos higit kaninuman.---Fil 2:9-11: tingnan 
ang HULA. 

Ang hula ay nagpapatotoo tungkol kay Jesus sa- 
pagkat si Jesus ang isa na sa pamamagitan niya'y 
tutuparin ng Diyos ang kaniyang mga layunin hing- 
gil sa pagpapabanal sa kaniyang pangalan, pagli- 
pol sa kabalakyutan, at pagpapala sa sangkatauhan. 
“Maingat na nakakubli sa kaniya [kay Kristo] ang la- 
hat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaa- 
laman.” (Col 2:3) Siya ang Binhing ipinangako, ang 
Isa na sa katauhan niya'y isiniwalat ang sagradong 
lihim. Sa pasimula pa lamang ng mga pakikitungo 
ng Diyos sa mga tao pagkatapos ng paghihimagsik 
ni Adan, pinangyari na ng Diyos na maihula at pa- 
tiunang mailarawan si Kristo at inakay na niya ang 
mga tao tungo sa Kaharian ng Diyos sa mga kamay 
ng kaniyang Anak.--Gen 3:15, 22:18, Gal 3:16, 2Sa 
7:12-16, Aw 2:6-12, 110:1-7, Eze 21:27: Gaw 2:29, 
36, 3:19-26, 1Ti 3:16. 


Sa simpleng pananalita, ano ang 
kahulugan ng “Apocalipsis”? 


Ipinakilala sa atin ng pambungad na kabanata ng 
aklat, na nagsisilbing konklusyon ng Bibliya, ang 
Isa na nangingibabaw sa lahat, ang Pinagmulan 
ng mensahe ng Apocalipsis, ang Diyos na Jehova 
na Makapangyarihan-sa-lahat, “ang Alpha at ang 


148 


Omega.” Nagbigay ito ng isang pangitain hinggil sa 
Alulod ng pakikipagtalastasan, si Jesu-Kristo, anu- 
pat ipinakikita siya bilang namatay ngunit ngayo'y 
buhay, taglay ang dakilang kapangyarihan sa la- 
ngit. Sumunod, ipinakita ang mga kabahagi niya sa 
kaniyang kapighatian at sa Kaharian, at namalas 
ang interes ni Kristo sa kanila at ang maibiging- 
kabaitan niya sa kanila sa pamamagitan ng kani- 
yang mga mensahe sa “mga anghel” ng pitong 
kongregasyon.---Apo 1-3. 

Pagkatapos, sa pamamagitan ng espiritu ng pag- 
kasi, dinala si Juan sa langit upang makita niya “ang 
mga bagay na dapat maganap.” Binigyan siya ng 
isang pangitain ng trono ng Diyos at ng mga naka- 
palibot dito, at inilarawan niya ang Isa na nakaupo 
roon bilang maluwalhati, kadaki-dakilaan, nakaluk- 
lok sa trono taglay ang ganap na katahimikan at ka- 
payapaan.---Apo 4. 

Ang maluwalhating posisyon ng “Kordero” ng 
Diyos, si Jesu-Kristo, ay inilarawan bilang yaong 
taglay ng isa na pangalawa lamang sa Diyos na Je- 
hova, ang kaisa-isa sa langit at lupa na kuwalipika- 
dong lumapit sa Diyos upang buksan ang pagsisiwa- 
lat ng layunin ng Diyos. Itinawag-pansin ang isang 
mandirigmang-hari (lumilitaw na si Jesus din) na 
humahayong “nananaig at upang lubusin ang kani- 
yang pananaig.” Ang naging resulta sa lupa, lalo na 
sa mga kaaway ng Diyos, nang simulan ng haring 
ito ang kaniyang pagsakay ay ipinakita, at gayundin 
ang layunin ng Diyos na ipaghiganti ang dugo ng 
kaniyang bayan laban sa kaniyang mga kaaway. 
--Apo 5, 6. 

Ipinakita kung paano minamalas ng Diyos ang ka- 
niyang mga lingkod sa lupa na pinili niyang ma- 
kibahagi sa makalangit na Kaharian nang pigilan 
niya ang mapamuksang pagkilos hanggang sa ang 
mga lingkod na ito ay “matatakan sa kanilang mga 
noo.” Isiniwalat na 144,000 ang hustong bilang ng 
mga tinatakan. Pagkatapos ay ipinakita naman ang 
iba na hindi tinatakan, at walang takdang bilang, na 
naging mga lingkod ng Diyos at nakatakas sa pagka- 
puksa sa “malaking kapighatian.” Inilahad ang mga 
kahatulan ng Diyos laban sa iba't ibang seksiyon ng 
kaniyang mga kaaway sa lupa, gayundin ang pakiki- 
paglaban ng mga kaaway na ito laban sa kaniyang 
bayan. Humantong ito sa mga pagsisikap ng pangu- 
nahing kaaway, ang dragon na si Satanas na Diyab- 
lo, na biguin ang layunin ng Diyos na mailuwal ang 
“anak na lalaki, isang lalaki, na magpapastol sa lahat 
ng mga bansa taglay ang isang tungkod na bakal.” 
Sumunod, may mababangis na hayop na nakita, na 
sumasagisag sa mga instrumentong ginagamit ng 
pangunahing kaaway na ito upang makipaglaban sa 
mga nalalabi sa binhi ng babae at upang hadlangan 
ang pagtatapos ng gawaing pagtatatak.--Apo 7-13, 
tingnan ang HAYOP, MAKASAGISAG NA MGA. 


149 


Ang lahat ng mga pagsisikap na ito ni Satanas ay 
ganap na nabigo. Ang 144,000 ay ipinakitang nag- 
tagumpay, nakatayong kasama ng Kordero sa Bun- 
dok Sion, nagtataglay ng pangalan ng Ama at ng 
Kordero sa kanilang mga noo, at umaawit ng wari'y 
isang bagong awit sa harap ng mga makalangit. 
Pagkatapos na ang mga ito at ang isang “malaking 
pulutong” ng makalupang mga kasamahan ay ma- 
tipong lahat sa 'pag-aani sa lupa, dumating ang pa- 
nahon upang yurakan sa pisaan ng ubas ang mala- 
king “punong ubas ng lupa. ”--Apo 14. 

Sa pamamagitan ng isa pang sagisag, inilarawan 
ang pangwakas na mga kahatulan ng Diyos. Ibini- 
gay sa pitong anghel ang pitong mangkok ng galit 
ng Diyos. Humayo sila upang isagawa ang panghu- 
ling gawaing ito. Binigyang-pansin ang isa sa mga 
pangunahing kalaban ng Diyos at ng “kasintahang 
babae” ni Kristo, samakatuwid nga, ang “Babilon- 
yang Dakila, ang ina ng mga patutot,” “ang dakilang 
lunsod na may kaharian sa mga hari sa lupa.” Nabu- 
wag ang kaniyang pakikipag-alyansa sa hayop na 
may pitong ulo, anupat nagngalit sa kaniya ang ha- 
yop, kinain ang kaniyang laman, at sinunog siya sa 
apoy. Matindi ang pagdadalamhati niyaong mga na- 
kinabang sa kanilang mga pakikipag-ugnayan sa ka- 
niya, ngunit ang langit ay nagsaya.---Apo 15-18. 

Bilang “ina ng mga patutot,” makatuwirang isipin 
na gagawin ng Babilonyang Dakila ang lahat ng 
pagsisikap upang hikayatin ang “kasintahang ba- 
bae” ni Kristo na maging di-tapat sa ipinangakong 
magiging asawa nito (2Co 11:2, 3; Efe 5:25-27) at sa 
gayo'y gawin din itong isang patutot. Kaya naman 
tumindi ang pagsasaya sa langit sapagkat nabigo 
ang mga pagsisikap ng Babilonyang Dakila na pasa- 
main ito. Wala na ang dakilang patutot, at nagta- 
gumpay ang kasintahang babae. Naihanda na niya 
ang kaniyang sarili para sa Isa na pakakasalan niya. 
Samakatuwid, panahon na upang maganap ang ka- 
sal ng Kordero. Ang lahat ng inanyayahan sa kasal 
ay nagsaya. Sisimulan na ngayon ni Jehova ang 
isang bagong yugto sa kaniyang paghahari, ya- 
mang wala na ang dakilang patutot bilang isang ka- 
ribal ng dalisay na pagsamba.---Apo 19:1-10. 

Ngunit ang iba pang mga kaaway ng Diyos ay da- 
pat malapatan ng kahatulan. Hahayo ang Kasinta- 
hang Lalaki upang lubusin ang kaniyang pananaig, 
upang alisin sa lupa ang lahat ng kalaban, pulitikal 
na kalaban at iba pa. Magiging lubus-lubusan ang 
pagpuksa. Bilang panghuli, ang Diyablo mismo, ma- 
tapos niyang maranasan ang pagkatalo ng lahat ng 
kaniyang mga ahente at mga instrumento, ay iga- 
gapos sa loob ng isang libong tadng paghahari ni 
Kristo. Sandali munang nilaktawan ng pangitain 
ang Milenyong Paghaharing ito upang detalyadong 
ilahad ang isang paghatol na sasapit sa katapusan 
ng isang libong taon, pansamantalang pakakawalan 


APOCALIPSIS KAY JUAN 


ang Diyablo, pagkatapos, kasama ng lahat ng mga 
sasali sa pagsalakay niya sa 'kampo ng mga banal at 
sa lunsod na minamahal, siya ay lubusang lilipulin. 
--Apo 19:11-20:10. 

Sa pagbabalik sa mga pangyayari sa loob ng isang 
libong taon, inilahad ng pangitain ang pagkabuhay- 
muli at paghatol na magaganap sa ilalim ng pama- 
mahala ni Kristo at ng kaniyang kasintahang babae, 
ang Bagong Jerusalem. Inilarawan ang kagandahan 
at karingalan ng makalangit na “lunsod” na ito, la- 
kip ang nakapagpapagaling at nagbibigay-buhay na 
mga kapakinabangang dulot nito sa sangkatauhan. 
--Apo 20:11-22:b. 

Bilang pagtatapos, sinabi ng Diyos na Jehova na 
siya'y ‘darating nang madali taglay ang gantimpala 
ayon sa gawa ng bawat isa.” Pinatotohanan ni Jesus, 
bilang “saksing tapat at totoo,” ang kaganapan ng 
sagradong lihim may kinalaman sa kaharian, na si- 
nasabi: “Ako ang ugat at ang supling ni David, at 
ang maningning na bituing pang-umaga.” Siya ang 
permanenteng tagapagmana ni David, ang isa na 
walang hanggan sa tipan ukol sa Kaharian at ang isa 
na inihula sa Bilang 24:17. Samakatuwid, ang “bi- 
tuing” ito ay hindi nahadlangan ng lahat ng pagsi- 
sikap ni Satanas, ng mabangis na hayop, at ng Babi- 
lonyang Dakila (Apo 12:1-10, 17:3-14) sa pagbangon 
nito mula sa sambahayan ni David upang umupo sa 
trono sa langit magpakailanman.---Apo 22:6-16. 

Ipinaabot ng espiritu, na aktibong puwersa ng 
Diyos, kasama ng “kasintahang babae,” ang paanya- 
ya na ang lahat ng nakikinig ay kumuha ng tubig 
ng buhay nang walang bayad. Sa pamamagitan 
ng isang panghuling babala na huwag magdag- 
dag o mag-alis mula sa mga salita ng hula, at ng 
isang deklarasyon na malapit na siyang dumating, 
winakasan ni Jesus ang pagsisiwalat, at tumugon 
si Juan, “Amen! Pumarito ka, Panginoong Jesus.” 
--Apo 22:17-21. 

Ang aklat ng Apocalipsis ay napakahalaga sapag- 
kat naglalaan ito ng espirituwal na kalakasan at ka- 
unawaan sa bayan ng Diyos. Itinatampok nito ang 
interes ng Diyos sa mga kongregasyon ng kaniyang 
bayan at ang malapit at maibiging pangangalaga sa 
kanila ni Jesu-Kristo bilang ang Mabuting Pastol. 
Alam na alam ni Jesus kung anong mga kalagayan 
ang umiiral at kung ano ang dapat gawin. Partikular 
itong makikita sa unang tatlong kabanata ng aklat. 

Ipinapalagay ng ilang tao na ang Apocalipsis ay 
lubhang makasagisag anupat hindi ito posibleng 
maunawaan, o ipinapalagay nila na hindi ito prakti- 
kal. Ngunit nais ng Diyos na Jehova na makaunawa 
ang kaniyang bayan, at ipinasulat niya ang Bibliya 
upang maunawaan at maglaan ng patnubay sa ka- 
nila. Ang susi upang maunawaan ang Apocalipsis 
ay katulad din ng susi upang maunawaan ang iba 
pang mga bahagi ng Bibliya. Itinawag-pansin ng 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG APOCALIPSIS 


Isang pagbubunyag sa pangmalas ng Diyos tungkol sa mga kala- 
gayan at, gayundin, isang pangitain ng kung ano ang kaniyang 
ipinahihintulot at kung ano ang kaniyang isasagawa sa pamama- 
gitan ni Kristo sa “araw ng Panginoon” 


Isang serye ng mga pangitain na inirekord ng apostol na si Juan 
noong mga 96 C.E. 


Ang niluwalhating si Kristo ay nagbigay ng maibiging 
payo sa mga kapuwa tagapagmana ng Kaharian (1:1- 
3:22) 

Ang kongregasyon ng Efeso ay nagbata ngunit iniwan nito ang 
kaniyang unang pag-ibig 

Ang kongregasyon ng Smirna na mayaman sa espirituwal ay 
pinatibay-loob na manatiling tapat sa harap ng kapighatian 


Ang kongregasyon ng Pergamo ay nanghawakang mahigpit sa 
pangalan ni Kristo sa ilalim ng pag-uusig ngunit pinahintulu- 
tan nito ang sektaryanismo 

Ang kongregasyon ng Tiatira ay may rekord ng pinag-ibayong 
paggawa ngunit pinahintulutan nito ang impluwensiyang Je- 
zebel 

Ang kongregasyon ng Sardis ay patay sa espirituwal, dapat 
itong gumising 

Ang kongregasyon ng Filadelfia, na nag-ingat ng salita ni Kris- 
to, ay hinimok na patuloy na manghawakang mahigpit sa 
taglay nito 

Ang kongregasyon ng Laodicea ay malahininga: bilhin nito kay 
Kristo kung ano ang kailangan upang gumaling sa espiri- 
tuwal 

Isang pangitain ng makalangit na presensiya ni Jehova 

(4:1-5:14) 

Si Jehova, taglay ang kasindak-sindak na karilagan, ay naki- 
tang nakaupo sa kaniyang trono, napalilibutan ng 24 na ma- 
tatanda at apat na nilalang na buhay: hawak niya ang isang 
balumbon na natatatakan ng pitong tatak 


Ang Kordero ay ipinahayag na karapat-dapat kumuha at mag- 

bukas ng balumbon 
Binuksan ng Kordero ang anim na tatak ng balumbon 

(6:1-17) 

Habang binubuksan niya ang unang tatak, isang mangangaba- 
yo na nakasakay sa kabayong puti ang tumanggap ng isang 
korona at humayong nananaig at upang lubusin ang kani- 
yang pananaig 


Ang pagbubukas ng sumunod na tatlong tatak ay nagpakila- 
la sa tatlo pang mangangabayo, na nagpasapit ng digmaan, 
taggutom, at kamatayan sa sangkatauhan 

Ang ikalimang tatak ay binuksan: ang mga pinatay bilang mar- 
tir para kay Kristo ay sumigaw na ipaghiganti ang kanilang 
dugo, isang mahabang damit na puti ang ibinigay sa ba- 
wat isa 

Nang buksan ang ikaanim na tatak, isang malakas na lindol 
ang naghudyat sa araw ng poot ng Diyos at ng Kordero 

Pinigilan ang apat na hangin ng lupa (7:1-17) 

Narinig ni Juan na ang apat na hangin ay pipigilan hanggang 
sa matatakan ang mga alipin ng Diyos, ang bilang niyaong 
mga tinatakan ay 144,000 

Pagkatapos, nakita ni Juan ang isang malaki at di-mabilang na 
pulutong mula sa lahat ng mga bansa, ang mga ito ay luma- 
bas mula sa malaking kapighatian 


Ang ikapitong tatak ay binuksan (8:1-11:14) 

Nagkaroon ng kalahating-oras na katahimikan, may apoy mula 
sa altar na inihagis sa lupa; pitong anghel ang naghandang 
humihip sa mga trumpeta 

Ang unang apat na tunog ng trumpeta ay naghudyat ng mga 
salot sa lupa, sa dagat, sa mga tubig-tabang, gayundin sa 
araw, buwan, at mga bituin 

Ang ikalimang trumpeta ay tumawag ng isang salot ng mga 

balang, at ang ikaanim ay nagpalabas ng isang kakila-kilabot 
na pagsalakay ng mga mangangabayo 
Kinain ni Juan ang isang maliit na balumbon at nalaman na 
dapat pa niyang ipagpatuloy ang panghuhula 
Sinukat niya ang santuwaryo: dalawang saksi ang humula na 
nadaramtan ng telang-sako, pinatay, at ibinangong muli 
Ang ikapitong trumpeta: isinilang ang Kaharian (11:15- 

12:17) 

Pinatunog ang ikapitong trumpeta at ipinatalastas ang Kahari- 
an ni Jehova at ang awtoridad ng kaniyang Kristo 

Isang babae sa langit ang nagsilang ng isang batang lalaki 
Tinangkang lamunin ng dragon ang bata, nagkaroon ng digma- 
an sa langit, ang dragon at ang mga anghel nito ay inihagis 
ni Miguel sa lupa 

Nakipagdigma ang dragon sa nalabi sa binhi ng babae 

Ang mabangis na hayop mula sa dagat (13:1-18) 


Isang mabangis na hayop na may pitong ulo at sampung su- 
ngay ang umahon mula sa dagat 

Ibinigay ng dragon sa hayop ang awtoridad nito, at isang ha- 
yop na may dalawang sungay na tulad ng isang kordero ang 
gumawa ng isang larawan nito, pinilit ang marami na su- 
mamba sa mabangis na hayop at tumanggap ng marka nito 

Ang mga pagkilos ng tapat na mga lingkod ni Jehova 

(14:1-20) 

Ang 144,000 sa Bundok Sion ay umaawit ng isang bagong 
awit 

Ang mga anghel na lumilipad sa kalagitnaan ng langit ay nag- 
papahayag ng mahahalagang mensahe 

Isang tulad ng isang anak ng tao ang gumapas ng aanihin sa 
lupa 

Ang punong ubas ng lupa ay niyuyurakan sa pisaan ng ubas 
ng Diyos, anupat nagkaroon ng pagdanak ng maraming dugo 

Mula sa kaniyang makalangit na santuwaryo, inutusan 
ni Jehova ang pitong anghel na ibuhos ang pitong 
mangkok ng kaniyang galit (15:1-16:21) 

Ang unang anim na mangkok ay ibinuhos sa lupa, sa dagat, 
sa mga tubig-tabang, sa araw, sa trono ng mabangis na ha- 
yop, at sa Eufrates 

Ang mga lingkod ng Diyos ay dapat manatiling gising, habang 
tinitipon ng makademonyong propaganda ang mga taong hari 
tungo sa Har-Magedon 

Ang ikapitong mangkok ay ibinuhos sa hangin anupat nagdulot 
ng kapaha-pahamak na mga resulta 

Mga pangitain ng katapusan ng Babilonyang Dakila 
(17:1-18:24) 

Ang Babilonyang Dakila, na lasing sa dugo ng mga banal, ay 
nakaupo sa isang iskarlatang hayop na may pitong ulo at 
sampung sungay: binalingan siya ng sampung sungay at wi- 
nasak 


150 


151 


APOKRIPA 


Ipinatalastas ang kaniyang pagbagsak: ang bayan ng Diyos ay 
dapat lumabas sa kaniya 

Tinangisan ng marami sa lupa ang kaniyang pangkatapusang 
pagkapuksa 

Ang kasal ng Kordero (19:1-10) 

Pinuri ng makalangit na mga tinig si Jah dahil sa pagkapuksa 
ng Babilonya 

Inihudyat ng isang dumadagundong na koro ng papuri ang ka- 
sal ng Kordero 

Nagtagumpay ang Hari ng mga hari laban sa mga bansa 

(19:11-21) 

Ang Salita ng Diyos ay nakipagdigma laban sa mga bansa, ang 
mabangis na hayop at ang bulaang propeta ay inihagis sa 
lawa ng apoy, pinatay ang lahat ng mga kaaway ng Diyos, 
kinain ng mga hayop ang kanilang mga kalamnan 

Ibinulid si Satanas sa kalaliman, namahala si Kristo sa 
loob ng 1,000 taon (20:1-21:8) 


Ibinulid si Satanas sa kalaliman sa loob ng 1,000 taon 


Ang mga kapuwa tagapamahala ni Jesus ay humatol na kasa- 
ma niya sa loob ng 1,000 taon, pagkatapos nito ay pinalaya 
si Satanas: sinikap niyang muling iligaw ang sangkatauhan, 
ngunit sa katapus-tapusan ay pinuksa siya at ang lahat ng 
sumusunod sa kaniya 

Ang lahat ng nasa kamatayan, Hades, at dagat ay ibinangon 
at hinatulan sa harap ng Isa na nakaupo sa malaking tro- 
nong puti, ang kamatayan at Hades ay inihagis sa lawa ng 
apoy 

Nakita ni Juan ang isang bagong langit at isang bagong lupa 

Ang Bagong Jerusalem (21:9-22:21) 

Ang maluwalhating Bagong Jerusalem ay bumaba mula sa la- 
ngit, anupat nagbigay-liwanag sa mga bansa, isang ilog ng 
tubig ng buhay ang umaagos doon, na sa magkabilang pam- 
pang ay may mga punungkahoy para sa pagpapagaling 

Nagtapos ang Apocalipsis sa pamamagitan ng panghuling mga 
mensahe mula kay Jehova at kay Jesus, ang espiritu at ang 
kasintahang babae ay nag-aanyaya sa sinumang nauuhaw na 
kumuha ng tubig ng buhay nang walang bayad 


apostol na si Pablo ang susing iyon. Matapos ipaliwa- 
nag na isinisiwalat ng Diyos ang nakatagong karu- 
nungan sa pamamagitan ng kaniyang espiritu, sina- 
bi ni Pablo: “Ang mga bagay na ito ay sinasalita rin 
natin, hindi sa pamamagitan ng mga salitang itinu- 
ro ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ni- 
yaong itinuro ng espiritu, habang pinagsasama na- 
tin ang espirituwal na mga bagay at espirituwal na 
mga salita.” (1Co 2:8-13) Kung sasaliksikin natin 
ang Kasulatan (at sa ilang kaso, ang mga kaugalian 
at mga gawain noong mga araw na iyon), masu- 
sumpungan natin dito ang maraming bagay na gi- 
namit na sagisag sa Apocalipsis. Sa pamamagitan 
ng paghahambing sa mga tekstong iyon ng Kasula- 
tan, kadalasa'y mauunawaan natin kung ano ang 
kahulugan ng sagisag sa Apocalipsis. Gayunman, 
dapat pansinin na ang isang termino o pananalita ay 
maaaring tumukoy o sumagisag sa iba't ibang ba- 
gay, depende sa konteksto kung saan ito lumitaw. 


APOG. Isang substansiyang kulay puti kapag 
puro at ginagawa sa pamamagitan ng pagsunog sa 
mga anyo ng calcium carbonate gaya ng batong- 
apog, mga balat ng kabibi, o mga buto. (Am 2:1) 
Ang batong-apog na sagana sa bulubunduking re- 
hiyon ng Palestina ay ginagawang apog (calcium 
oxide) sa pamamagitan ng pagsunog sa mga piraso 
ng batong-apog sa mga hurnuhan ng apog na hu- 
gis-balisungsong o hugis-silinder. Noong sinaunang 
mga panahon, ang apog (sa Heb., sidh, sa Ingles, 
lime) ay isang pangunahing sangkap ng argamasa 
at ginagamit sa pagpapalitada ng mga pader at sa 
pagpapaputi ng mga pader, mga libingan, at iba pa. 
(Deu 27:4: Eze 13:10: Mat 23:27: Gaw 23:3) Ginaga- 
mit din ng Bibliya sa makasagisag na paraan ang 
mga pinagsunugan ng apog upang kumatawan sa 
pagkapuksa.--Isa 33:12; tingnan ang HURNUHAN. 


APOKRIPA. Sa tatlong teksto sa Bibliya, ang 
salitang Griego na apo kryphos ay ginagamit sa 
orihinal na diwa nito upang tumukoy sa mga bagay 
na “maingat na nakakubli.” (Mar 4:22, Luc 8:17, Col 
2:3) Kung ikakapit naman sa mga akda, orihinal 
itong tumutukoy doon sa mga hindi binabasa sa pu- 
bliko, sa gayo'y “nakakubli” sa iba. Ngunit nang 
maglaon, ang salitang ito ay nangahulugang huwad 
o di-kanonikal, at sa ngayon ay karaniwan nang gi- 
nagamit ito upang tumukoy sa karagdagang mga 
akda na idineklara ng Simbahang Romano Katoliko 
sa Konsilyo ng Trent (1546) bilang bahagi ng kanon 
ng Bibliya. Ang mga aklat na ito ay tinutukoy 
ng mga manunulat na Katoliko bilang deuteroca- 
nonical, nangangahulugang “bahagi ng ikalawang 
(o mas huling) kanon,” anupat naiiba sa protoca- 
nonical. 

Ang karagdagang mga akdang ito ay Tobit, Ju- 
dit, Karunungan (ni Solomon), Ecclesiasticus (hindi 
Eclesiastes), Baruc, 1 at 2 Macabeo, mga dagdag sa 
Esther, at tatlong dagdag sa Daniel: Ang Awit ng 
Tatlong Batang Banal, Si Susana at ang Matatanda, 
at Ang Pagkapuksa ni Bel at ng Dragon. Hindi mati- 
yak ang eksaktong panahon ng pagsulat sa mga ito, 
ngunit ipinakikita ng katibayan na isinulat ang mga 
ito pinakamaaga na noong ikalawa o ikatlong sig- 
lo B.C.E. 

Katibayan na Hindi Kanonikal ang mga Ito. 
Bagaman sa ilang kaso ay mahalaga ang mga ak- 
dang ito bilang ulat ng kasaysayan, walang matibay 
na pundasyon ang anumang pag-aangkin na kano- 
nikal ang mga ito. Ipinakikita ng katibayan na nata- 
pos na ang Hebreong kanon pagkaraang isulat ang 
mga aklat ng Ezra, Nehemias, at Malakias noong 
ikalimang siglo B.C.E. Ang Apokripal na mga akda 
ay hindi kailanman isinama sa Judiong kanon ng 


APOKRIPA 


kinasihang Kasulatan at hindi bahagi nito sa nga- 
yon. 

Ipinakita ng unang-siglong Judiong istoryador na 
si Josephus ang pagkilala na ibinigay lamang sa ii- 
lang aklat (ng Hebreong kanon) na itinuturing na 
sagrado, sa pagsasabi: “Wala tayong pagkarami- 
rami at di-magkakasuwatong mga aklat na nagka- 
kasalungatan sa isa't isa. Ang ating mga aklat, 
yaong mga may-kawastuang kinikilala, ay dala- 
wampu't dalawa lamang [ang katumbas ng 39 na 
aklat ng Hebreong Kasulatan ayon sa makabagong 
pagkakahati-hati], at naglalaman ng rekord ng lahat 
ng panahon.” Pagkatapos ay malinaw niyang ipina- 
kita na batid niya na may umiiral na Apokripal na 
mga aklat at na hindi isinama ang mga ito sa He- 
breong kanon nang sabihin pa niya: “Mula kay Ar- 
tajerjes hanggang sa atin mismong panahon, ang 
kumpletong kasaysayan ay naisulat na, ngunit hin- 
di itinuring na karapat-dapat maging kapantay ng 
mas naunang mga rekord, dahil hindi kumpleto ang 
linya ng mga propeta sa panahong ito.”---Against 
Apion, I, 38, 41 (8). 

Isinama sa “Septuagint.” Karaniwang ikina- 
katuwiran ng mga nagtatanggol sa Apokripal na 
mga akda na diumano'y matatagpuan ang mga ito 
sa maraming sinaunang kopya ng Griegong Septu- 
agint na salin ng Hebreong Kasulatan, na sinimu- 
lang isalin sa Ehipto noong mga 280 B.C.E. Gayun- 
man, dahil wala nang umiiral na orihinal na kopya 
ng Septuagint, hindi masasabi nang tiyakan na ang 
Apokripal na mga aklat ay orihinal na kasama sa sa- 
ling iyon. Sabihin pa, ang marami sa Apokripal na 
mga akda, marahil ang karamihan pa nga, ay isinu- 
lat pagkatapos na simulan ang pagsasalin ng Septu- 
agint at sa gayo'y maliwanag na wala sa orihinal 
na talaan ng mga aklat na piniling isalin ng lu- 
pong tagapagsalin nito. Sa gayon, maituturing natin 
ang mga ito bilang mga dagdag lamang sa akdang 
iyon. 

Karagdagan pa, bagaman nang maglaon ay inila- 
kip sa Griegong Septuagint ng mga Judiong taga- 
Alejandria na nagsasalita ng Griego ang gayong 
Apokripal na mga akda at lumilitaw na itinuring 
nila ang mga iyon bilang bahagi ng pinalawak na 
kanon ng sagradong mga akda, ipinakikita ng sini- 
ping mga pananalita ni Josephus na ang mga iyon 
ay hindi kailanman idinagdag sa kanon ng Jerusa- 
lem o Palestina at itinuring lamang bilang pangala- 
wahing mga akda at hindi nagmula sa Diyos. Kaya 
naman ang lahat ng gayong mga akda ay espesipi- 
kong hindi isinama sa Hebreong kanon ng Judiong 
Konsilyo ng Jamnia (mga 90 C.E.). 

Sa Roma 3:1, 2, malinaw na sinabi ng apostol na 
si Pablo na dapat bigyan ng kaukulang pansin ang 
pangmalas ng mga Judio sa bagay na ito. 


152 


Karagdagang sinaunang patotoo. Ang isa sa 
mga pangunahing panlabas na katibayan na hindi 
kanonikal ang Apokripa ay ang hindi pagsipi ng si- 
numan sa mga Kristiyanong manunulat ng Bibliya 
mula sa mga aklat na iyon. Bagaman hindi ito sapat 
na katibayan sa ganang sarili, yamang sa kanilang 
mga isinulat ay wala ring pagsipi mula sa ilang ak- 
lat na kinikilalang kanonikal, gaya ng Esther, Ecle- 
siastes, at Ang Awit ni Solomon, gayunma'y tala- 
gang kapuna-puna na wala ni isa mang pagsipi 
mula sa alinman sa mga akda ng Apokripa. 

Hindi rin dapat kaligtaan na noong unang mga 
siglo ng Karaniwang Panahon, ang Apokripa ay iti- 
nuturing ng pangunahing mga iskolar ng Bibliya at 
ng halos lahat ng “mga ama ng simbahan” bilang 
nakabababa. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, 
kinilala ni Origen, na nabuhay noong maagang ba- 
hagi ng ikatlong siglo C.E., ang pagkakaiba sa pagi- 
tan ng mga akdang iyon at niyaong mga kabilang sa 
tunay na kanon. Sina Athanasius, Cyril ng Jerusa- 
lem, Gregory ng Nazianzus, at Amphilocius, na pa- 
wang nabuhay noong ikaapat na siglo C.E., ay gu- 
mawa ng mga katalogo na talaan ng sagradong mga 
akda batay sa Hebreong kanon anupat inalis nila 
ang dagdag na mga akdang iyon o kaya'y itinala bi- 
lang pangalawahing mga akda. 

Si Jerome, na inilalarawan bilang “ang pinakama- 
husay na iskolar sa Hebreo” sa sinaunang simba- 
han at siyang nagsalin ng Latin na Vulgate noong 
405 C.E., ay tiyakang nanindigan laban sa gayong 
Apokripal na mga aklat at sa katunayan ay siya ang 
unang gumamit nang tuwiran sa salitang “Apokri- 
pa” sa diwa ng pagiging di-kanonikal upang tumu- 
koy sa mga akdang iyon. Kaya nga sa kaniyang pro- 
logo sa mga aklat ng Samuel at Mga Hari, itinala ni 
Jerome ang kinasihang mga aklat ng Hebreong Ka- 
sulatan kaayon ng Hebreong kanon (kung saan ang 
39 na aklat ay pinangkat-pangkat sa 22) at pagkata- 
pos ay sinabi niya: “Kaya naman may dalawampu't 
dalawang aklat. . . Ang prologong ito ng Kasulatan 
ay maaaring magsilbing isang matibay na saligan 
para sa lahat ng aklat na isinasalin namin mula sa 
Hebreo tungo sa Latin, upang malaman namin na 
ang anumang higit pa sa mga ito ay dapat ilagay 
sa apokripa.” Nang sumulat siya sa isang ginang na 
nagngangalang Laeta tungkol sa edukasyon ng anak 
nitong babae, ipinayo ni Jerome: “Iwasan niya ang 
lahat ng apokripal na mga aklat, at kung naisin man 
niyang basahin ang mga iyon, hindi dahil sa pagi- 
ging totoo ng mga doktrina ng mga iyon kundi da- 
hil sa kamangha-manghang mga kuwento ng mga 
iyon, ipabatid mo sa kaniya na ang mga sumulat ng 
mga iyon ay hindi naman talaga yaong mga itinu- 
turing na may akda, na maraming mali sa mga 
iyon, at na napakahirap humanap ng ginto sa putik.” 
--Select Letters, CVII. 


153 


Magkakaibang pangmalas ng mga Katoliko. 
Si Augustine (354-430 C.E.) ang nagpasimula sa 
kausuhang isama ang karagdagang mga akdang 
ito bilang kanonikal, bagaman kinilala niya mismo 
sa kaniyang mas huling mga isinulat na may mali- 
wanag na pagkakaiba sa pagitan ng mga aklat ng 
Hebreong kanon at ng gayong “mga aklat sa labas.” 
Subalit bilang pagsunod sa pangunguna ni Augus- 
tine, isinama ng Simbahang Katoliko ang gayong 
karagdagang mga akda sa kanon ng sagradong 
mga aklat na itinakda ng Konsilyo ng Cartago no- 
ong 397 C.E. Gayunman, noon lamang 1546 C.E., 
sa Konsilyo ng Trent, tiyakang pinagtibay ng Sim- 
bahang Romano Katoliko na tinatanggap nito ang 
mga dagdag na iyon sa katalogo nito ng mga aklat 
ng Bibliya, at ang gayong pagkilos ay inakalang ka- 
ilangan sapagkat maging sa loob ng simbahan ay 
iba-iba pa rin ang opinyon hinggil sa mga akdang 
iyon. Nang gawin ng Romano Katolikong pari at is- 
kolar na si John Wycliffe ang unang salin ng Bibli- 
ya tungo sa Ingles noong ika-14 na siglo (sa tulong 
ni Nicholas ng Hereford nang maglaon), isinama 
niya ang Apokripa sa kaniyang akda, ngunit sa pa- 
unang salita ng saling iyon ay sinabi niya na ang 
gayong mga akda ay “walang awtoridad may ki- 
nalaman sa pananampalataya.” Ipinakita rin ng 
Dominikong si Cardinal Cajetan, nangungunang 
teologong Katoliko noong kaniyang panahon (1469- 
1534 C.E.) at tinawag ni Clement VII na “lampara 
ng Simbahan,” na magkaiba ang mga aklat ng tu- 
nay na Hebreong kanon at ang Apokripal na mga 
akda, anupat binanggit niya ang mga isinulat ni Je- 
rome bilang awtoridad. 

Mapapansin din na hindi tinanggap ng Konsilyo 
ng Trent ang lahat ng akda na sinang-ayunan ng 
mas naunang Konsilyo ng Cartago anupat tatlo sa 
mga iyon ang inalis nito: ang Panalangin ni Mana- 
ses at ang 1 at 2 Esdras (hindi ang 1 at 2 Esdras na 
katumbas ng Ezra at Nehemias sa Katolikong Bibli- 
yang Douay). Sa gayon, ang tatlong akdang ito 
na mahigit 1,100 taon nang kasama sa sinang- 
ayunang Latin na Vulgate ay inalis noong panahong 
iyon. 

Panloob na katibayan. Bukod sa panlabas na 
katibayan, ang panloob na katibayan mula sa mis- 
mong Apokripal na mga akdang ito ang higit pang 
nagpapatunay na hindi kanonikal ang mga ito. Ang 
mga ito ay wala ni bahagya mang makahulang ele- 
mento. Ang mga nilalaman at mga turo ng mga ito 
ay kasalungat kung minsan niyaong sa kanonikal na 
mga aklat at may mga pagkakasalungatan din sa 
isa't isa. Maraming mali ang mga ito may kaug- 
nayan sa kasaysayan, heograpiya, at kronolohiya. 
Sa ilang kaso, hindi naging matapat ang mga ma- 
nunulat dahil may-kabulaanan nilang inangkin na 


APOKRIPA 


ang kanilang mga akda ay isinulat ng mas nauna 
at kinasihang mga manunulat. Kapansin-pansin sa 
kanilang mga akda ang impluwensiya ng paga- 
nong Gresya, at kung minsan ay gumagamit sila ng 
mararangyang pananalita at istilo ng pagsulat na 
ibang-iba sa kinasihang Kasulatan. Dalawa sa mga 
manunulat ang nagpahiwatig na hindi sila kinasi- 
han ng Diyos. (Tingnan ang Prologue to Ecclesiasti- 
cus; 2 Macabeo 2:24-32; 15:38-40, Dy.) Kaya naman 
masasabing ang pinakamatibay na ebidensiya na 
hindi kanonikal ang Apokripa ay ang Apokripa mis- 
mo. Narito ang isang pagsusuri sa indibiduwal na 
mga aklat: 

Tobit (Tobias). Ang ulat tungkol sa isang reli- 
hiyosong Judio mula sa tribo ni Neptali na ipinata- 
pon sa Nineve at nabulag nang mahulugan ng dumi 
ng ibon ang kaniyang dalawang mata. Inutusan 
niya ang kaniyang anak na si Tobias na pumunta sa 
Media upang maningil ng pautang, at si Tobias ay 
inakay ng isang anghel, na nagkunwaring isang tao, 
patungong Ecbatana (sa Rages, ayon sa ilang bersi- 
yon). Samantalang papunta roon, nakuha niya ang 
puso, atay, at apdo ng isang isda. Nakasalubong 
niya ang isang biyuda na birhen pa rin bagaman pi- 
tong beses na itong nag-asawa, sapagkat sa gabi ng 
kasal ay pinapatay ng masamang espiritung si As- 
modeus ang mga lalaki. Dahil sa panghihimok ng 
anghel, pinakasalan ni Tobias ang biyudang birhen, 
at napalayas niya ang demonyo nang sunugin niya 
ang puso at atay ng isda. Pagbalik sa kanilang taha- 
nan, pinanauli niya ang paningin ng kaniyang ama 
sa pamamagitan ng apdo ng isda. 

Malamang na ang kuwentong ito ay orihinal na 
isinulat sa Aramaiko, tinatayang noong mga ikat- 
long siglo B.C.E. Maliwanag na hindi ito kinasihan 
ng Diyos dahil sa pamahiin at pagkakamaling ma- 
susumpungan sa salaysay. Kabilang sa di-tumpak 
na mga detalye na nakapaloob dito ay ang sumusu- 
nod: Sinasabi ng ulat na nasaksihan ni Tobit noong 
kaniyang kabataan ang paghihimagsik ng mga hila- 
gang tribo, na naganap noong 997 B.C.E. pagkama- 
tay ni Solomon (Tobit 1:4, 5, JB), at na nang magla- 
on ay ipinatapon siya sa Nineve kasama ng tribo ni 
Neptali, noong 740 B.C.E. (Tobias 1:11-13, Dy) Ma- 
ngangahulugan iyan na nabuhay siya nang mahigit 
sa 257 taon. Ngunit sinasabi sa Tobias 14:1-3 (Dy) 
na namatay siya sa edad na 102 taon. 

Judit. Ito ang ulat tungkol sa isang magan- 
dang biyudang Judio mula sa lunsod ng “Bethulia.” 
Isinugo ni Nabucodonosor ang kaniyang opisyal na 
si Holofernes sa isang kampanya sa dakong K 
upang wasakin ang lahat ng pagsamba maliban sa 
pagsamba kay Nabucodonosor mismo. Kinubkob 
ang mga Judio sa Bethulia, ngunit si Judit ay nag- 
kunwaring traidor sa mga Judio at tinanggap sa 


APOKRIPA 


kampo ni Holofernes, kung saan binibigyan niya 
ito ng di-tumpak na ulat tungkol sa mga kalagayan 
sa lunsod. Nang malasing si Holofernes sa isang pi- 
ging, pinugutan ito ni Judit ng ulo sa pamamagitan 
ng sarili nitong tabak at pagkatapos ay bumalik 
siya sa Bethulia dala ang ulo ni Holofernes. Kinau- 
magahan, nagkaroon ng malaking kalituhan sa 
kampo ng kaaway at lubusang nagtagumpay ang 
mga Judio. 

Sa introduksiyon nito sa Mga Aklat ng Tobit, Ju- 
dit at Esther, ang saling Katoliko na The Jerusalem 
Bible ay nagkomento: “Ang aklat ng Judit, partiku- 
lar na, ay kakikitaan ng tahasang pagwawalang- 
bahala sa kasaysayan at heograpiya.” Ang isa sa 
mga pagkakamaling binanggit sa introduksiyong 
iyon ay ito: Ang mga pangyayari ay sinasabing na- 
ganap noong panahon ng paghahari ni Nabucodo- 
nosor, na tinatawag na hari “na naghari sa mga 
Asiryano sa dakilang lunsod ng Nineve.” (Judit 1: 
1,7 [1:5, 10, Dy) Itinawag-pansin ng introduksiyon 
at mga talababa ng saling iyon na si Nabucodonosor 
ay hari ng Babilonia at hindi kailanman naghari sa 
Nineve, yamang bago pa nito ay winasak na ng ama 
ni Nabucodonosor na si Nabopolassar ang Nineve. 

May kinalaman sa ruta ng paglalakbay ng hukbo 
ni Holofernes, sinasabi ng Introduksiyong iyon na 
ito'y “imposible kung heograpiya ang pag-uusapan.” 
Ang The Illustrated Bible Dictionary (Tomo 1, p. 76) 
ay nagkomento: “Ang kuwento ay talagang kat- 
hang-isip---kung hindi gayon, napakahirap tangga- 
pin ang mga kamalian nito.”---Inedit ni J. D. Doug- 
las, 1980. 

Ipinapalagay na ang aklat ay isinulat sa Palestina 
noong panahong Griego sa pagtatapos ng ikalawang 
siglo o sa pasimula ng unang siglo B.C.E. Naniniwa- 
la ang iba na orihinal itong isinulat sa Hebreo. 

Mga Dagdag sa Aklat ng Esther. Ang mga 
ito ay binubuo ng anim na karagdagang seksiyon. 
Ang unang seksiyon ay matatagpuan sa ilang sina- 
unang tekstong Griego at Latin bago ang unang ka- 
banata (ngunit sa Dy ay sa Es 11:2-12:6). Ito'y 
binubuo ng 17 talata at nagsasalaysay ng isang pa- 
naginip ni Mardokeo at ng paglalantad niya sa isang 
sabuwatan laban sa hari. Ang ikalawang dagdag ay 
kasunod ng 3:13 (ngunit sa Dy ay nasa 13:1-7) at 
nagsasaad ng utos ng hari laban sa mga Judio. Ang 
ikatlong dagdag ay nasa pagtatapos ng kabanata 4 
(ngunit sa Dy ay nasa 13:8-14:19) at naglalahad ng 
mga panalangin ni Mardokeo at ni Esther. Ang ika- 
apat ay kasunod ng 5:2 (ngunit sa Dy ay nasa 15:1- 
19) at nag-uulat sa pakikipag-usap ni Esther sa hari. 
Ang ikalima ay kasunod ng 8:12 (ngunit sa Dy ay 
nasa 16:1-24) at naglalaman ng utos ng hari na 
nagpapahintulot sa mga Judio na ipagtanggol ang 
kanilang sarili. Sa pagtatapos ng aklat (ngunit sa Dy 


154 


ay nasa 10:4-11:1) ay ibinibigay ang pakahulugan 
sa panaginip na inilahad sa Apokripal na introduk- 
siyon. 

Iba-iba ang kinalalagyan ng mga dagdag na ito sa 
iba't ibang salin, anupat inilagay ng ilan ang lahat 
ng mga ito sa katapusan ng aklat (gaya ng ginawa 
ni Jerome sa kaniyang salin) at isiningit naman ng 
iba sa iba't ibang bahagi ng kanonikal na teksto. 

Sa una sa Apokripal na mga seksiyong ito, iniuu- 
lat na si Mardokeo ay kasama sa mga bihag na kinu- 
ha ni Nabucodonosor, noong 617 B.C.E., at naging 
isang importanteng tao sa korte ng hari noong ika- 
lawang taon ni Ahasuero (sa Gr. ay sinasabing si 
Artajerjes) pagkaraan ng mahigit sa isang siglo. 
Ang pananalitang iyon na nagsasabing humawak si 
Mardokeo ng napakaimportanteng posisyon sa ga- 
yon kaagang bahagi ng panunungkulan ng hari ay 
salungat sa kanonikal na bahagi ng Esther. Pinani- 
niwalaang ang mga dagdag na Apokripal ay akda 
ng isang Judiong Ehipsiyo at isinulat noong ikala- 
wang siglo B.C.E. 

Karunungan (ni Solomon). Ito ay isang akda 
na pumupuri sa mga kapakinabangang dulot ng ka- 
runungan ng Diyos sa mga humahanap nito. Iniha- 
halintulad ng aklat ang karunungan sa isang maka- 
langit na babae, at kasama sa teksto ng akda ang 
panalangin ni Solomon ukol sa karunungan. Nirere- 
paso sa huling bahagi ng aklat ang kasaysayan mula 
kay Adan hanggang sa pananakop sa Canaan, anu- 
pat humahalaw rito ng mga halimbawa ng mga 
pagpapala dahil sa pagtatamo ng karunungan at ng 
mga kapahamakan dahil sa kawalan nito. Tinatala- 
kay rin ang kahibangan ng pagsamba sa imahen. 

Bagaman hindi tuwirang binabanggit ng aklat 
ang pangalan ni Solomon, ipinahihiwatig sa ilang 
teksto na siya ang awtor nito. (Karunungan 9:7, 
8, 12) Ngunit ang aklat ay sumisipi ng mga talata 
mula sa mga aklat ng Bibliya na isinulat maraming 
siglo pagkamatay ni Solomon (mga 998 B.C.E.) at 
ang mga pagsiping iyon ay mula sa Griegong Sep- 
tuagint, na sinimulang isalin noong mga 280 B.C.E. 
Pinaniniwalaang ang manunulat nito ay isang Judio 
sa Alejandria, Ehipto, na sumulat noong mga kala- 
gitnaan ng unang siglo B.C.E. 

Mapupunang malaki ang impluwensiya ng piloso- 
piyang Griego sa manunulat. Gumamit siya ng mga 
terminong Platoniko sa pagtataguyod sa doktrina ng 
imortalidad ng kaluluwa ng tao. (Karunungan 2:23, 
3:2, 4) Ang iba pang mga konseptong pagano na ti- 
natalakay ay ang diumano'y dati nang pag-iral ng 
kaluluwa ng mga tao at ang pangmalas na ang 
katawan ay balakid o hadlang sa kaluluwa. (8:19, 
20, 9:15) Ang paglalahad ng makasaysayang mga 
pangyayari mula kay Adan hanggang kay Moises 
ay dinagdagan ng maraming kathang-isip na detal- 


155 


ye, na kadalasa'y hindi kaayon ng kanonikal na re- 
kord. 

Bagaman sinisikap ng ilang reperensiyang akda 
na ipakitang may mga pagkakatugma sa pagitan ng 
mga talata ng Apokripal na akdang ito at ng mas 
huling mga isinulat sa Kristiyanong Griegong Kasu- 
latan, ang pagkakatulad ay kadalasan nang malabo 
at kahit pa sa mga bahagi na medyo malinaw ang 
pagkakatulad, hindi iyon nagpapahiwatig na huma- 
law sa Apokripal na akdang ito ang mga manunulat 
na Kristiyano, kundi sa halip ay humalaw sila mula 
sa kanonikal na Hebreong Kasulatan, na siya ring 
ginawa ng Apokripal na manunulat. 

Ecclesiasticus. Ang aklat na ito, na tinatawag 
ding Ang Karunungan ni Jesus na Anak ni Si- 
rach, ay natatangi sa pagiging ang pinakamaha- 
bang Apokripal na aklat at ang kaisa-isang akda na 
kilala kung sino ang sumulat, si Jesus ben-Sirach ng 
Jerusalem. Tinalakay ng manunulat ang katangian 
ng karunungan at ang pagkakapit niyaon para sa 
isang matagumpay na buhay. Ipinakadiin niya ang 
pagtupad sa Kautusan. Nagbigay siya ng payo hing- 
gil sa iba't ibang aspekto ng pakikitungo sa iba at ng 
pang-araw-araw na pamumuhay, lakip ang mga ko- 
mento tungkol sa tamang asal sa hapag-kainan, 
mga panaginip, at paglalakbay. Bilang pangwakas, 
nirepaso niya ang mahahalagang tauhan sa Israel, 
anupat nagtapos siya sa mataas na saserdoteng si 
Simon II. 

Salungat sa pananalita ni Pablo sa Roma 5:12-19, 
na nagsasabing si Adan ang pinagmulan ng kasala- 
nan, ang Ecclesiasticus ay nagsasabi: “Sa babae 
nagsimula ang kasalanan, at dahil sa kaniya ay na- 
mamatay tayong lahat.” (25:33, Dy) Mas pinipili rin 
ng manunulat ang “anumang kabalakyutan, huwag 
lamang ang kabalakyutan ng isang babae.”---25: 
19, Dy. 

Ang aklat na ito ay orihinal na isinulat sa Hebreo 
noong maagang bahagi ng ikalawang siglo B.C.E. 
Masusumpungan sa Judiong Talmud ang mga pag- 
sipi mula sa Ecclesiasticus. 

Baruc (Kasama ang Liham ni Jeremias). 
Ang unang limang kabanata ng aklat na ito ay pina- 
lilitaw na isinulat ng kaibigan at eskriba ni Jeremias 
na si Baruc, ang ikaanim na kabanata naman ay 
inihaharap bilang isang liham na isinulat ni Jere- 
mias mismo. Ang aklat ay naglalahad ng mga kapa- 
hayagan ng pagsisisi at mga panalangin ukol sa ka- 
ginhawahan na binigkas ng mga Judiong itinapon 
sa Babilonya, mga payo na sumunod sa karunu- 
ngan, pampatibay-loob na umasa sa pangako ng ka- 
tubusan, at pagtuligsa sa maka-Babilonyang idola- 
triya. 

Ipinahihiwatig ng aklat na si Baruc ay nasa Babi- 
lonya noon (Baruc 1:1, 2), gayong ipinakikita ng re- 


APOKRIPA 


kord ng Bibliya na nagpunta siya sa Ehipto, gaya rin 
ni Jeremias, at walang katibayan na nakarating si 
Baruc sa Babilonya. (Jer 43:5-7) Salungat sa hula ni 
Jeremias na matitiwangwang nang 70 taon ang 
Juda sa panahon ng pagkatapon sa Babilonya (Jer 
25:11, 12; 29:10), sinasabi ng Baruc 6:2 sa mga Ju- 
dio na sila'y mananatili sa Babilonya nang pitong 
salinlahi at pagkatapos ay palalayain. 

Sa paunang salita ni Jerome sa aklat ng Jeremias, 
sinabi niya: “Hindi ko inaakalang kapaki-pakinabang 
na isalin ang aklat ng Baruc.” Sa The Jerusalem Bi- 
ble, ipinahihiwatig ng introduksiyon sa aklat na ito 
(p. 1128) na ang ilang seksiyon ng komposisyon ay 
maaaring isinulat noon lamang ikalawa o unang sig- 
lo B.C.E.; samakatuwid ay ng isang awtor (o mga 
awtor) maliban pa kay Baruc. Malamang na orihinal 
itong isinulat sa Hebreo. 

Ang Awit ng Tatlong Batang Banal. Ang 
dagdag na ito sa Daniel ay kasunod ng Daniel 3:23. 
Binubuo ito ng 67 talata na naglalahad ng isang pa- 
nalangin na diumano'y binigkas ni Azarias sa loob 
ng maapoy na hurno, na sinundan ng isang ulat 
hinggil sa pagpatay ng anghel sa naglalagablab na 
apoy at pagkatapos ay ng awit na inawit ng tatlong 
Hebreo sa loob ng hurno. Ang awit ay kahawig na 
kahawig ng Awit 148. Gayunman, ang mga pagtu- 
koy nito sa templo, mga saserdote, at mga kerubin 
ay hindi tumutugma sa panahon na diumano'y ka- 
alinsabay nito. Maaaring orihinal itong isinulat sa 
Hebreo, ipinapalagay na noong unang siglo B.C.E. 

Si Susana at ang Matatanda. Ang maikling 
kuwentong ito ay naglalahad ng isang pangyayari 
sa buhay ng magandang asawa ni Joakim, isang 
mayamang Judio sa Babilonya. Samantalang nalili- 
go si Susana, nilapitan siya ng dalawang matatan- 
dang Judio na yumaya sa kaniya na mangalunya sa 
kanila at nang tumanggi siya, nagharap sila ng 
isang bulaang paratang laban sa kaniya. Sa paglili- 
tis, sinentensiyahan siyang mamatay, ngunit bu- 
ong-kahusayang nailantad ng kabataang si Daniel 
ang pakana ng dalawang matatanda, at napawa- 
lang-sala si Susana. Hindi matiyak kung ano ang 
orihinal na wika ng akdang ito. Ipinapalagay na isi- 
nulat ito noong unang siglo B.C.E. Sa Griegong Sep- 
tuagint ay inilagay ito bago ang kanonikal na aklat 
ng Daniel, at sa Latin na Vulgate ay inilagay ito pag- 
katapos niyaon. Inilalakip naman ito sa ilang bersi- 
yon bilang ang ika-13 kabanata ng Daniel. 

Ang Pagkapuksa ni Bel at ng Dragon. Ito 
ang ikatlong dagdag sa Daniel, anupat inilalagay ito 
sa ilang bersiyon bilang ang ika-14 na kabanata. 
Ayon sa salaysay, inutusan ni Haring Ciro si Daniel 
na sambahin ang isang idolo ng diyos na si Bel. 
Sa pamamagitan ng pagsasabog ng abo sa sahig 
ng templo upang makita ang mga bakas ng paa, 


APOKRIPA 


pinatunayan ni Daniel na ang talagang umuubos sa 
pagkain na diumano'y kinakain ng idolo ay ang pa- 
ganong mga saserdote at ang kanilang mga pamil- 
ya. Pinatay ang mga saserdote, at dinurog ni Daniel 
ang idolo. Inutusan naman ng hari si Daniel na sam- 
bahin ang isang buhay na dragon. Pinatay ni Daniel 
ang dragon ngunit inihagis siya ng nagngangalit na 
taong-bayan sa lungga ng mga leon. Sa panahon ng 
pitong araw na siya'y nakakulong, binuhat ng isang 
anghel si Habakuk sa buhok at dinala si Habakuk at 
ang isang mangkok ng nilaga mula sa Judea patu- 
ngo sa Babilonya upang maglaan ng pagkain kay 
Daniel. Pagkatapos ay ibinalik si Habakuk sa Judea, 
pinalaya si Daniel mula sa lungga, at ang kaniyang 
mga kalaban ay inihagis sa lungga at nilapa ng mga 
leon. Ang dagdag na ito ay itinuturing din na isinu- 
lat noong unang siglo B.C.E. Ang nabanggit na mga 
dagdag sa Daniel ay tinutukoy sa The Illustrated Bi- 
ble Dictionary (Tomo 1, p. 76) bilang “relihiyoso at 
maalamat na kathang-isip.” 

Unang Macabeo. Isang makasaysayang ulat 
ng pakikipaglaban ng mga Judio para sa kasarin- 
lan noong ikalawang siglo B.C.E., mula sa pasimula 
ng paghahari ni Antiochus Epiphanes (175 B.C.E.) 
hanggang sa pagkamatay ni Simon Maccabaeus 
(mga 134 B.C.E.). Partikular na inilalahad nito ang 
mga kabayanihan ng saserdoteng si Matatias at ng 
kaniyang mga anak, sina Judas, Jonathan, at Simon, 
sa mga pakikipagbaka nila sa mga Siryano. 

Ito ang pinakamahalaga sa Apokripal na mga 
akda dahil sa impormasyong inilalaan nito tung- 
kol sa kasaysayan para sa yugtong iyon. Gayun- 
man, gaya ng komento ng The Jewish Encyclopedia 
(1976, Tomo VIII, p. 243), dito'y “isinulat ang kasay- 
sayan mula sa pangmalas ng tao.” Tulad ng iba pang 
Apokripal na mga akda, hindi ito bahagi ng kinasi- 
hang Hebreong kanon. Maliwanag na isinulat ito sa 
Hebreo humigit-kumulang noong huling bahagi ng 
ikalawang siglo B.C.E. 

Ikalawang Macabeo. Bagaman kasunod ng 
Unang Macabeo, ang ulat na ito ay tungkol 
sa isang bahagi ng gayunding yugto ng panahon 
(mga 180 B.C.E. hanggang 160 B.C.E.) ngunit hindi 
ito isinulat ng awtor ng Unang Macabeo. Inihaharap 
ng manunulat ang aklat na ito bilang sumaryo ng 
mas unang mga akda ng isang nagngangalang Ja- 
son ng Cirene. Inilalarawan sa ulat ang pag-uusig sa 
mga Judio sa ilalim ni Antiochus Epiphanes, ang pa- 
nanamsam sa templo, at ang muling pag-aalay nito 
nang dakong huli. 

Binabanggit sa ulat na noong wasakin ang Jeru- 
salem, dinala ni Jeremias ang tabernakulo at ang 
kaban ng tipan sa isang yungib sa bundok na 
mula roon tinanaw ni Moises ang lupain ng Canaan. 
(2 Macabeo 2:1-16) Sabihin pa, ang tabernakulo ay 


156 


mga 420 taon nang nahalinhan ng templo noong 
panahong iyon. 

Maraming teksto sa aklat ang ginagamit sa tu- 
rong Katoliko bilang suporta sa mga doktri- 
nang gaya ng pagpaparusa pagkatapos ng kamata- 
yan (2 Macabeo 6:26), pamamagitan ng mga santo 
(15:12-16), at kawastuan ng mga panalangin para sa 
mga patay (12:41-46, Dy). 

Sa Introduksiyon nito sa Mga Aklat ng mga Maca- 
beo, ang The Jerusalem Bible ay nagsabi tungkol sa 
Ikalawang Macabeo: “Ang istilo nito ay yaong sa 
mga manunulat na helenistiko, bagaman hindi ya- 
ong pinakamahuhusay: kung minsan ay nakababa- 
got ito, kalimita'y mapagparangya.” Ang manunulat 
ng Ikalawang Macabeo ay hindi nag-angkin na su- 
mulat siya sa ilalim ng pagkasi ng Diyos at iniukol 
niya ang isang bahagi ng ikalawang kabanata upang 
ipagmatuwid ang partikular na paraan na pinili ni- 
yang gamitin sa pagtalakay sa paksa. (2 Macabeo 
2:24-32, JB) Tinapos niya ang kaniyang akda sa 
pagsasabi: “Dito ko na tatapusin ang pagsulat: kung 
mahusay ang pagkakasulat nito, at ayon sa paraan 
ng mananalaysay, ako ang natutuwa higit kaninu- 
man, kung hindi ito gaanong makabuluhan, dapat 
pa rin akong pagbigyan."”---2 Macabeo 15:38, 39, Kx. 

Maliwanag na ang aklat ay isinulat sa Griego sa 
pagitan ng 134 B.C.E. at ng pagbagsak ng Jerusalem 
noong 70 C.E. 

Mas Huling Apokripal na mga Akda. Parti- 
kular na mula noong ikalawang siglo C.E., dumagsa 
ang napakaraming akda na nag-aangking kinasihan 
ng Diyos at kanonikal at diumano'y nauugnay sa 
pananampalatayang Kristiyano. Ang mga akdang 
ito, na malimit tawaging “Apokripal na Bagong Ti- 
pan,” ay nagsikap na gayahin ang mga Ebanghelyo, 
Mga Gawa, mga liham, at ang mga pagsisiwalat na 
nasa kanonikal na mga aklat ng Kristiyanong Grie- 
gong Kasulatan. Marami sa mga ito ang kilala na la- 
mang ngayon dahil sa umiiral na mga pira-pirasong 
labi o sa mga pagsipi o mga pagtukoy sa mga iyon 
ng ibang mga manunulat. 

Mapapansin na ang mga akdang ito ay nagtang- 
kang maglaan ng impormasyon na sinadyang hindi 
ilakip sa kinasihang mga akda, gaya ng mga gawa- 
in at mga pangyayari sa buhay ni Jesus mula sa ka- 
niyang pagkabata hanggang sa panahon ng kani- 
yang bautismo, o kumatha ng suporta para sa mga 
doktrina o mga tradisyon na walang saligan sa Bibli- 
ya o salungat dito. Kaya naman ang tinatawag na 
Ebanghelyo ni Tomas Tungkol sa Batang si Jesus at 
ang Protevangelium ni Santiago ay puno ng kat- 
hang-isip na mga ulat tungkol sa mga himala na di- 
umano'y ginawa ni Jesus noong kaniyang kabataan. 
Ngunit bilang resulta ng paglalarawan nila kay Je- 
sus, siya'y nagtinging isang kapritsoso at bugnuting 


157 


bata na may kahanga-hangang mga kapangyari- 
han. (Ihambing ang tunay na ulat sa Luc 2:51, 52.) 
Ang Apokripal na “Mga Gawa,” gaya ng “Mga Gawa 
ni Pablo” at “Mga Gawa ni Pedro,” ay lubhang nag- 
diriin sa lubusang pag-iwas sa pakikipagtalik at ini- 
lalarawan pa nga ng mga ito ang mga apostol bilang 
humihimok sa mga babae na hiwalayan ang kani- 
kanilang asawa, sa gayo'y sinasalungat ang mapa- 
nanaligang payo ni Pablo sa 1 Corinto 7. 

Bilang komento sa gayong Apokripal na mga akda 
na isinulat pagkaraan ng panahong apostoliko, ang 
The Interpreter's Dictionary of the Bible (Tomo 1, 
p. 166) ay nagsabi: “Ang marami sa mga iyon ay 
walang kabuluhan, ang ilan ay parang pantasya, 
ang ilan ay nakasusuklam, anupat nakamumuhi pa 
nga.” (Inedit ni G. A. Buttrick, 1962) Ang Funk 
and Wagnalls New Standard Bible Dictionary (1936, 
p. 56) naman ay nagkomento: “Ang mga iyon ang 
pinagkunan ng napakaraming sagradong mga ala- 
mat at eklesyastikal na mga tradisyon. Sa mga ak- 
lat na ito natin dapat hanapin ang pinagmulan ng 
ilan sa mga turo ng Simbahang Romano Katoliko.” 

Kung paanong ang mas naunang Apokripal na 
mga akda ay hindi isinama sa tinatanggap na He- 
breong Kasulatan bago ang panahong Kristiyano, 
ang mas huling Apokripal na mga akdang ito ay 
hindi rin tinanggap bilang kinasihan ni isinama 
man bilang kanonikal sa kauna-unahang mga kolek- 
siyon o mga katalogo ng Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan.--Tingnan ang KANON. 


APOLONIA [Ni (Kay) Apolo; Dako ni Apolo]. 
Isang lunsod sa Macedonia, isinunod sa pangalan ng 
Griegong diyos-araw na si Apolo, gaya ng mara- 
ming iba pang lunsod sa lugar ng Mediteraneo. Ito 
ay nasa distrito ng Mygdonia at mga 35 km (22 mi) 
mula sa Amfipolis at 45 km (28 mi) mula sa Tesalo- 
nica, o mga isang araw na paglalakbay mula sa na- 
banggit na mga lugar. Dinaraanan ito ng bantog 
na Romanong lansangang-bayan na Via Egnatia, 
sa T ng Lawa ng Bolbe, ngunit hindi ito naging pro- 
minente sa kasaysayan. Dumaan sa Apolonia sina 
Pablo at Silas noong ikalawang paglalakbay ni Pa- 
blo bilang misyonero, malamang ay noong tagsibol 
o noong pasimula ng tag-init ng taóng 50 C.E. 
—Gaw 17:1. 


APOLOS [Tagapuksa; pinaikling Apolonio]. Isang 
Judio na mula sa Alejandria, Ehipto, na mahusay 
magsalita at maraming kaalaman sa Hebreong Ka- 
sulatan. Waring napatotohanan siya ng mga alagad 
ni Juan na Tagapagbautismo o ng mga Kristiyanong 
saksi bago ang Pentecostes, yamang siya ay “may 
kabatiran lamang sa bautismo ni Juan.” (Gaw 18:24, 
25) Gayunma'y matindi ang kaniyang pananalig, at 
pagdating niya sa Efeso noong mga 52 C.E., nagsi- 


APOLYON 


mula siyang magpatotoo sa lokal na sinagoga. Doon 
ay nakilala niya sina Aquila at Priscila, na tumulong 
sa kaniya upang magkaroon siya ng lubos na kauna- 
waan sa turong Kristiyano. Mula sa Efeso ay puma- 
roon siya sa Acaya, taglay ang isang liham ng pag- 
papakilala, at doon ay waring itinuon niya ang 
kaniyang pansin sa Corinto, kung saan naunang 
mangaral si Pablo. Ang kaniyang masidhi at mabi- 
sang pagsagot mula sa Kasulatan sa mga argumen- 
to ng di-sumasampalatayang mga Judio ay nakatu- 
long nang malaki sa mga kapatid doon. Sa gayon ay 
kaniyang “diniligan ang itinanim ni Pablo.'---Gaw 
18:26-28, 19:1, 1Co 3:6. 

Gayunman, nakalulungkot na nang panahong 
isulat ni Pablo ang kaniyang unang liham sa mga 
taga-Corinto (mga 55 C.E.), mayroon nang mga 
paksiyon sa kongregasyon sa Corinto, anupat itinu- 
turing ng iba ang mahusay-magsalitang si Apolos 
bilang kanilang lider, samantalang mas gusto na- 
man ng iba si Pablo o si Pedro at ang iba ay nang- 
hahawakan lamang kay Kristo. (1Co 1:10-12) Itinu- 
wid ng liham ni Pablo ang kanilang maling kaisipan, 
anupat ipinakita na kailangan ang pagkakaisa at na 
ang mga indibiduwal ay hindi gaanong mahalaga 
kundi mga ministro lamang na naglilingkod sa ila- 
lim ng Diyos at ni Kristo. (1Co 3:4-9, 21-23, 4:6, 7) 
Waring si Apolos noon ay nasa Efeso o malapit sa 
Efeso, kung saan maliwanag na isinulat ni Pablo ang 
Unang Corinto, sapagkat binanggit ni Pablo na hini- 
himok niya si Apolos na dalawin ang kongregasyon 
sa Corinto. (1Co 16:12) Maaaring atubili ni Apolos na 
pumaroon dahil sa di-wastong saloobin ng mga 
taga-Corinto o baka dahil abala siya sa isang lara- 
ngan ng gawain na iniisip niya na kailangan pa ni- 
yang asikasuhin. Anuman ang kalagayan, ipina- 
kikita ng maikling pananalita ni Pablo na hindi 
hinayaan ng dalawang aktibong misyonerong ito na 
sirain ng suliraning iyon ang kanila mismong pag- 
kakaisa. Ang huling pagbanggit kay Apolos ay sa 
Tito 3:13, kung saan hiniling ni Pablo kay Tito, na 
nasa Creta noon, na ilaan ang mga kailangan ni 
Apolos para sa isang paglalakbay. 


APOLYON [Tagapuksa]. Ang pangalang Griego 
na ginamit ng apostol na si Juan sa Apocalipsis 9:11 
bilang salin ng Hebreong “Abadon.” Ang Apolyon 
ay nangangahulugang “Tagapuksa” at binabanggit 
na siyang pangalan ng “anghel ng kalaliman.” Ba- 
gaman ginagamit ng karamihan sa mga reperensi- 
yang akda ang pangalang ito upang tumukoy sa 
isang balakyot na persona o puwersa, hindi ito kasu- 
wato ng kabuuang tagpo ng apokaliptikong pangita- 
in, yamang palagi nitong inilalarawan ang mga 
anghel bilang kinatawan ng Diyos sa pagpapasapit 
ng mga kaabahan sa Kaniyang mga kaaway. 


APOSTASYA 


Ipinakikita ito ng paggamit sa kaugnay na pandi- 
wang apol ly:mi, gaya sa Santiago 4:12, na nagsasa- 
bi tungkol sa Diyos: “May Isa na tagapagbigay-kau- 
tusan at hukom, siya na may kakayahang magligtas 
at pumuksa.” (Ihambing ang Mat 10:28.) Kinilala ng 
maruming espiritu na pinalayas ni Jesus mula sa 
isang lalaki sa sinagoga sa Capernaum na si Jesus ay 
kinatawan ng Diyos, anupat sinabi nito: “Ano ang 
kinalaman namin sa iyo, Jesus ikaw na Nazareno? 
Pumarito ka ba upang puksain kami?” (Mar 1:24; 
Luc 4:34) Binabalaan ni Jesus ang mga di-nagsisi- 
sing mananalansang sa gitna ng kaniyang mga ta- 
gapakinig na baka sila mapuksa. (Luc 13:3-5, 20:16) 
Nililinaw ng mga tekstong ito at ng iba pang mga 
talata na ang niluwalhating si Kristo Jesus ang 
siyang tinutukoy ng titulong ito.--Ihambing ang 
Apo 19:11-16, Luc 8:31, tingnan ang ABADON. 


APOSTASYA. Ang terminong Griegong ito 
(apostasi'a) ay nagmula sa pandiwang a-phi'ste-mi, 
na literal na nangangahulugang “lumayo.” Ang an- 
yong pangngalan ay may diwa ng “paghiwalay, 
pag-iwan o paghihimagsik.” (Gaw 21:21, tlb sa Rbi8) 
Sa klasikal na Griego, ang anyong pangngalan ay 
ginamit upang tumukoy sa paghiwalay sa pulitikal 
na paraan, at maliwanag na ang anyong pandiwa 
nito ay ginamit sa ganitong diwa sa Gawa 5:37, may 
kaugnayan kay Hudas na taga-Galilea na “nakahila” 
(a:ipe'ste:se, isang anyo ng a-phi'stemi) ng mga ta- 
gasunod. Ginagamit naman ng Griegong Septua- 
gint ang terminong a-posta-si'a sa Genesis 14:4 may 
kinalaman sa gayong paghihimagsik. Gayunman, 
sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ito ay pangu- 
nahing ginagamit may kinalaman sa pagtalikod sa 
relihiyon, ang pag-alis o pag-iwan sa panig ng Diyos 
at sa pagsamba at paglilingkod sa kaniya, at sama- 
katuwid ay pag-iwan sa mga dating pinaniniwalaan 
ng isa at lubusang pagtatakwil sa pinanghahawa- 
kang mga simulain o pananampalataya. Si Pablo ay 
pinaratangan ng relihiyosong mga lider ng Jerusa- 
lem ng gayong apostasya laban sa Kautusang Mo- 
saiko. 

May-kawastuang masasabi na ang Kalaban ng 
Diyos ang unang apostata, gaya ng ipinahihiwa- 
tig ng pangalang Satanas. Inudyukan niyang mag- 
apostata ang unang mag-asawa. (Gen 3:1-15: Ju 
8:44) Pagkatapos ng Baha, nagkaroon ng paghihi- 
magsik laban sa mga salita ng Diyos ni Noe. (Gen 
11:1-9) Kinailangan ni Job nang dakong huli na 
ipagtanggol ang kaniyang sarili nang paratangan 
siya ng pag-aapostata ng kaniyang tatlong diuma- 
no'y mang-aaliw. (Job 8:13, 15:34; 20:5) Sa pagta- 
tanggol niya sa kaniyang sarili, binanggit ni Job 
na hindi pinahihintulutan ng Diyos na makaharap 
sa Kaniya ang apostata (Job 13:16), at ipinakita rin 


158 


niya ang kawalang-pag-asa ng isang taong nilipol 
dahil sa pag-aapostata. (Job 27:8: ihambing din ang 
pananalita ni Elihu sa 34:30, 36:13.) Sa mga kasong 
ito ay ginagamit ang pangngalang Hebreo na cha- 
neph', na nangangahulugang “[isa na] hiwalay sa 
Diyos,” samakatuwid ay isang apostata. Ang kaug- 
nay na pandiwang cha-neph' ay nangangahulugan 
namang “kumiling nang palayo sa tamang kaug- 
nayan sa Diyos,” o “dumhan, akayin sa apostas- 
ya.”--Lexicon in Veteris Testamenti Libros, nina 
L. Koehler at W. Baumgartner, Leiden, 1958, p. 317. 


Apostasya sa Israel. Hinahatulan ng unang 
dalawang utos ng Kautusan ang lahat ng apostasya. 
(Exo 20:3-6) At bago pumasok ang Israel sa Lupang 
Pangako, binabalaan sila hinggil sa panganib na 
magbunga ng apostasya ang pakikipag-asawa sa 
mga tao sa lupaing iyon. (Deu 7:3, 4) Kahit pa ang 
mag-udyok sa iba na mag-apostata ay isang mala- 
pit na kamag-anak o asawa, papatayin siya dahil 
“nagsalita siya ng paghihimagsik laban kay Jehova 
na inyong Diyos.” (Deu 13:1-15) Kaagad na ipinag- 
tanggol ng mga tribo nina Ruben, Gad, at Manases 
ang kanilang sarili nang paratangan sila ng pag- 
aapostata dahil sa pagtatayo nila ng isang altar. 
--Jos 22:21-29. 

Marami sa mga hari ng Israel at ng Juda 
ang tumahak sa landasin ng pag-aapostata---halim- 
bawa ay sina Saul (1Sa 15:11: 28:6, 7), Jerobo- 
am (1Ha 12:28-32), Ahab (1Ha 16:30-33), Ahazias 
(1Ha 22:51-53), Jehoram (2Cr 21:6-15), Ahaz (2Cr 
28:1-4), at Amon (2Cr 33:22, 23). Nang maglaon, 
nalugmok sa apostasya ang buong bansa dahil ang 
bayan ay nakinig sa apostatang mga saserdote at 
mga propeta (Jer 23:11, 15) at sa iba pang mga ta- 
ong walang prinsipyo na umakay sa kanila sa pama- 
magitan ng madudulas na salita at mga bulaang pa- 
nanalita tungo sa mahalay na paggawi, imoralidad, 
at pagtalikod kay Jehova, “ang bukal ng tubig na bu- 
hay.” (Isa 10:6, 32:6, 7: Jer 3:1; 17:13) Ayon sa Isa- 
ias 24:5, ang mismong lupain ay “narumhan [cha- 
nephah'] sa ilalim ng mga tumatahan dito, sapagkat 
kinaligtaan nila ang mga kautusan, binago ang tun- 
tunin, sinira ang tipang namamalagi nang walang 
takda.” Hindi sila pagpapakitaan ng awa pagdating 
ng inihulang pagkapuksa.--Isa 9:17: 33:11-14, Zef 
1:4-6. 


Anu-anong katangian ng mga apostata 
ang nagpapakita ng kaibahan nila sa 
mga tunay na Kristiyano? 


Sa 2 Tesalonica 2:3, inihula ng apostol na si Pablo 
na magkakaroon ng apostasya sa gitna ng mga nag- 
aangking Kristiyano. Espesipiko niyang binanggit 
ang ilang apostata, gaya nina Himeneo, Alejandro, 


159 


at Fileto. (1Ti 1:19, 20, 2Ti 2:16-19) Ang ilan sa iba't 
ibang sanhi ng apostasya na binanggit sa mga ba- 
bala ng mga apostol ay ito: kawalan ng pananampa- 
lataya (Heb 3:12), kawalan ng pagbabata sa harap 
ng pag-uusig (Heb 10:32-39), pagtatakwil sa matu- 
wid na mga pamantayang moral (2Pe 2:15-22), pa- 
kikinig sa “huwad na mga salita” ng mga bulaang 
guro at sa “nagliligaw na kinasihang mga pananali- 
ta” (2Pe 2:1-3, 1Ti 4:1-3, 2Ti 2:16-19, ihambing ang 
Kaw 11:9), at pagsisikap na “maipahayag na matu- 
wid sa pamamagitan ng kautusan" (Gal 5:2-4). Ba- 
gaman nag-aangkin pa ring nananampalataya sa 
Salita ng Diyos, ang mga apostata ay maaaring 
huminto na sa paglilingkod sa kaniya anupat ipi- 
nagwawalang-bahala ang gawaing pangangaral at 
pagtuturo na iniatas niya sa mga tagasunod ni Jesu- 
Kristo. (Luc 6:46, Mat 24:14: 28:19, 20) Maaaring 
inaangkin din nilang naglilingkod sila sa Diyos ngu- 
nit itinatakwil naman ang kaniyang mga kinatawan, 
ang nakikitang bahagi ng kaniyang organisasyon. 
(Jud 8, 11, Bil 16:19-21) Kadalasang sinisikap ng 
mga apostata na gawing kanilang mga tagasunod 
ang iba. (Gaw 20:30, 2Pe 2:1, 3) Dahil kusang-loob 
na iniiwan ng gayong mga tao ang kongregasyong 
Kristiyano, sila ay nagiging bahagi ng “antikristo.” 
(1Ju 2:18, 19) Gaya ng nangyari sa mga aposta- 
tang Israelita, may inihula ring pagkapuksa para sa 
mga apostata sa kongregasyong Kristiyano.---2Pe 
2:1, Heb 6:4-8; tingnan ang KASAMA. 

Noong panahon ng pag-uusig sa sinaunang kong- 
regasyong Kristiyano sa ilalim ng Imperyo ng 
Roma, ang mga nag-aangking Kristiyano ay pinipi- 
lit kung minsan na itakwil ang kanilang pagka- 
Kristiyano, at ang mga nakikipagkompromiso ay hi- 
nihilingang ipakita ang kanilang pag-aapostata sa 
pamamagitan ng paghahandog ng insenso sa harap 
ng isang paganong diyos o ng hayagang pamumu- 
song sa pangalan ni Kristo. 

Maliwanag na magkaiba ang ‘pagkahulog’ dahil sa 
kahinaan at ang ‘paghiwalay’ dahil sa pag-aaposta- 
ta. Ang huling nabanggit ay nagpapahiwatig ng ti- 
yakan at sinasadyang pag-alis mula sa landas ng 
katuwiran. (1Ju 3:4-8, 5:16, 17) Anuman ang lumi- 
litaw na saligan nito, intelektuwal man, moral, o es- 
pirituwal, isa itong paghihimagsik laban sa Diyos 
at pagtatakwil sa kaniyang Salita ng katotohanan. 
--2Te 2:3, 4; tingnan ang TAONG TAMPALASAN. 


APOSTOL. Ang salitang Griego na apo'sto los 
ay hinalaw sa karaniwang pandiwa na a-postel lo, 
na nangangahulugan lamang na “isugo, ipadala.” 
(Mat 10:5, Mar 11:3) Ang pinakasimpleng diwa nito 
ay malinaw na makikita sa pananalita ni Jesus: 
“Ang isang alipin ay hindi mas dakila kaysa sa ka- 
niyang panginoon, ni ang isinusugo [a:po’sto-los] ay 


APOSTOL 


mas dakila kaysa sa nagsugo sa kaniya.” (Ju 13:16) 
Sa ganitong diwa, ang salitang ito ay kumakapit 
din kay Kristo Jesus bilang “ang apostol at mata- 
as na saserdote na ating ipinahahayag.” (Heb 3:1, 
ihambing ang Mat 10:40, 15:24, Luc 4:18, 43, 9:48, 
10:16, Ju 3:17; 5:36, 38, 6:29, 57; 7:29: 8:42; 10:36, 
11:42, 17:3, 8, 18, 21-25; 20:21.) Isinugo ng Diyos si 
Jesus bilang kaniyang hinirang at inatasang kinata- 
wan. 

Gayunman, ang terminong “apostol” ay panguna- 
hin nang tumutukoy sa mga alagad na personal na 
pinili ni Jesus bilang isang lupon na binubuo ng 
12 hinirang na kinatawan. Ang mga pangalan ng 
orihinal na 12 pinili ay binabanggit sa Mateo 10:2-4, 
Marcos 3:16-19, at Lucas 6:13-16. Ang isa sa orihinal 
na 12, si Hudas Iscariote, ay naging traidor, sa ga- 
yo'y tinupad niya ang mga hula tungkol dito. (Aw 
41:9; 109:8) Ang natitirang 11 tapat na apostol ay 
muling itinala sa Gawa 1:13. 

Bago sila naging mga alagad ni Jesus, ang ilan sa 
mga apostol ay dating mga alagad ni Juan na Taga- 
pagbautismo. (Ju 1:35-42) Maliwanag na ang 11 sa 
kanila ay taga-Galilea (Gaw 2:7), anupat lumilitaw 
na si Hudas Iscariote ang kaisa-isang Judeano. Kabi- 
lang sila sa uring manggagawa, walang alinlangang 
apat sa kanila ang naghahanapbuhay bilang mangi- 
ngisda at ang isa naman ay dating maniningil ng 
buwis. (Mat 4:18-21: 9:9-13) Lumilitaw na dalawa sa 
kanila, o higit pa, ay pinsan ni Jesus (sina Santiago 
at Juan, na mga anak ni Zebedeo). Sa pangmalas ng 
mga lider ng relihiyon, sila ay mga taong “walang 
pinag-aralan at pangkaraniwan,” anupat ipinahihi- 
watig nito na ang kanilang edukasyon ay mababa 
lamang at hindi natamo sa mga paaralan ng mata- 
as na edukasyon. Ang ilan sa kanila, kabilang na si 
Pedro (Cefas), ay may-asawa.--Gaw 4:13: 1Co 9:5. 

Sa 12 apostol, waring sina Pedro, Santiago, at 
Juan ang pinakamalalapit kay Jesus. Sila lamang 
ang nakasaksi sa pagkabuhay-muli ng anak na ba- 
bae ni Jairo (Mar 5:35-43) at sa pagbabagong-anyo 
ni Jesus (Mat 17:1, 2), at sila lamang ang kasama ni 
Jesus sa mas dakong loob ng hardin ng Getsemani 
noong gabing arestuhin siya. (Mar 14:32, 33) Lumi- 
litaw na pantanging naging malapit sina Jesus at 
Juan sa isa't isa, at kinikilalang si Juan ang tinutu- 
koy na “alagad na minamahal ni Jesus."--Ju 21:20- 
24: 13:23. 

Pagpili sa mga Apostol at Maagang Bahagi 
ng Kanilang Ministeryo. Ang 12 ay pinili mula 
sa mas malaking pangkat ng mga alagad at tinawag 
ni Jesus na “mga apostol,” “nang sa gayon ay ma- 
kapanatili silang kasama niya at nang sa gayon 
ay maisugo [a-po-stel lei] niya sila upang mangaral 
at upang magkaroon ng awtoridad na magpalayas 
ng mga demonyo.” (Mar 3:13-15) Mula noon ay 


APOSTOL 


"nanatili silang kasama niya” bilang kaniyang mata- 
lik na mga kasamahan sa nalalabing bahagi ng ka- 
niyang ministeryo sa lupa, anupat tumanggap sila 
ng puspusang personal na pagtuturo at pagsasanay 
sa ministeryo. (Mat 10:1-42, Luc 8:1) Yamang nag- 
patuloy ang pagtuturo sa kanila ni Jesus, “mga ala- 
gad” pa rin ang tawag sa kanila, partikular na sa 
mga ulat ng mga pangyayari bago ang Pentecostes. 
(Mat 11:1, 14:26, 20:17: Ju 20:2) Pagkatapos niyaon, 
“mga apostol” na ang palaging itinatawag sa kanila. 
Noong panahong hirangin sila, binigyan sila ni Je- 
sus ng makahimalang mga kapangyarihan na mag- 
pagaling, at magpalayas din ng mga demonyo, at 
ginamit na rin nila ang mga kapangyarihang ito no- 
ong panahon ng ministeryo ni Jesus. (Mar 3:14, 15, 
6:13, Mat 10:1-8, Luc 9:6, ihambing ang Mat 17:16.) 
Gayunman, ang gawaing ito ay ipinakikitang laging 
pangalawahin lamang sa kanilang pinakamahala- 
gang gawain na pangangaral. Bagaman bumubuo 
sila ng isang grupo ng pinakamalalapit na tagasu- 
nod niya, ang pagtuturo at pagsasanay sa kanila ay 
walang kalakip na misteryosong mga ritwal o mga 
seremonya. 

Mga Kahinaan Bilang Tao. Bagaman sila'y 
lubhang pinagpala bilang mga apostol ng Anak ng 
Diyos, kinakitaan din sila ng mga pagkukulang at 
mga kahinaan na karaniwan sa mga tao. Kung min- 
san si Pedro ay padalus-dalos at mapusok (Mat 16: 
22, 23, Ju 21:7, 8); si Tomas naman ay mahirap 
kumbinsihin (Ju 20:24, 25): sina Santiago at Juan ay 
kinakitaan ng kawalang-pasensiya anupat parang 
mga bata (Luc 9:49, 54). Pinagtalunan nila kung 
sino sa kanila ang magiging pinakadakila sa maka- 
lupang kaharian na inaasahan nilang itatatag ni Je- 
sus. (Mat 20:20-28, Mar 10:35-45, ihambing ang 
Gaw 1:6, Luc 24:21.) Kinilala nila na kailangan nila 
ng higit na pananampalataya. (Luc 17:5, ihambing 
ang Mat 17:20.) Sa kabila ng ilang taon ng matalik 
na pakikipagsamahan kay Jesus at bagaman alam 
nila na siya ang Mesiyas, iniwan nilang lahat si Je- 
sus noong panahong arestuhin siya (Mat 26:56), 
ibang tao ang nag-asikaso ng kaniyang libing. Hin- 
di agad tinanggap ng mga apostol ang patotoo ng 
mga babaing unang nakakita kay Jesus matapos 
siyang buhaying-muli. (Luc 24:10, 11) Dahil sa ta- 
kot, nagtipon sila nang nakatrangka ang mga pinto. 
(Ju 20:19, 26) Binigyan sila ng binuhay-muling si 
Jesus ng higit pang kaliwanagan, at pagkaakyat 
niya sa langit noong ika-40 araw mula nang siya'y 
buhaying-muli, kinakitaan sila ng malaking kagala- 
kan at “palagi silang nasa templo, na pinagpapala 
ang Diyos.”--Luc 24:44-53. 

Ang Kanilang Gawain sa Kongregasyong 
Kristiyano. Lubhang napalakas ang mga apostol 
nang ibuhos sa kanila ang espiritu ng Diyos noong 
araw ng Pentecostes. Pinatototohanan ng unang li- 


160 


mang kabanata ng Mga Gawa ng mga Apostol ang 
lubos na kawalang-takot ng mga apostol at ang ka- 
nilang katapangan sa pagpapahayag ng mabuting 
balita at ng pagkabuhay-muli ni Jesus sa kabila ng 
pagbibilanggo, pambubugbog, at pagbabanta ng ka- 
matayan mula sa kanilang mga tagapamahala. No- 
ong unang mga araw pagkatapos ng Pentecostes, 
ang masiglang pangunguna ng mga apostol, sa ila- 
lim ng kapangyarihan ng banal na espiritu, ay nag- 
bunga ng kahanga-hangang paglago ng kongrega- 
syong Kristiyano. (Gaw 2:41, 4:4) Noong una ay sa 
Jerusalem lamang nila isinasagawa ang kanilang 
ministeryo, pagkatapos ay pinaabot ito sa Samaria, 
at nang maglaon ay sa buong daigdig na kilala 
noon.—Gaw 5:42, 6:7: 8:5-17, 25; 1:8. 

Bilang mga apostol, ang pangunahing tungkulin 
nila ay magpatotoo sa pagtupad ni Jesus sa mga la- 
yunin at mga hula ng Diyos na Jehova, partikular na 
sa kaniyang pagkabuhay-muli at pagkakataas, at 
gumawa ng mga alagad sa gitna ng lahat ng mga 
bansa, at ang atas na ito ay idiniin sa kanila ni Jesus 
bago siya umakyat sa langit. (Mat 28:19, 20: Gaw 1: 
8, 22; 2:32-36, 3:15-26) Ang patotoo nila may kina- 
laman sa pagkabuhay-muli ni Jesus ay patotoo ng 
mga aktuwal na nakasaksi.--Gaw 13:30-34. 

Makahimalang mga kapangyarihan. Karag- 
dagan pa, upang suportahan ang kanilang patotoo, 
patuloy na ginamit ng mga apostol ang makahima- 
lang mga kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila 
ni Jesus at ang iba pang mga kaloob ng espiritu na 
tinanggap nila mula noong Pentecostes. (Gaw 5:12: 
9:36-40, tingnan ang KALOOB MULA SA Diyos [Mga 
Kaloob ng Espiritu].) Bagaman may iba pang mga 
tao na tumanggap ng gayong makahimalang mga 
kaloob ng espiritu, ipinakikita ng ulat na nangyayari 
lamang iyon kapag may isa o higit pang mga apos- 
tol na presente, o sa pamamagitan ng pagpapatong 
ng mga kamay ng mga apostol. Si Pablo, bagaman 
hindi kabilang sa 12, ay ginamit din sa ganitong pa- 
raan bilang isang apostol na personal na hinirang ni 
Jesu-Kristo. (Gaw 2:1, 4, 14: 8:14-18, 10:44: 19:6) 
Samakatuwid, tanging ang mga apostol lamang ang 
may kapangyarihang magbahagi ng gayong mga 
kaloob. Dahil dito, ang gayong makahimalang mga 
kaloob ay maglalaho rin pagkamatay ng mga apos- 
tol na ito at niyaong mga tumanggap ng mga kalo- 
ob na iyon sa pamamagitan ng mga apostol (1Co 
13:2, 8-11), kaya naman mababasa natin na ang 
mga kapangyarihang ito ay “wala na sa ikalawang- 
siglong simbahan, anupat tinutukoy ang mga ito 
ng mga manunulat noong mga araw na iyon bi- 
lang isang bagay na nangyari noong nakalipas na 
panahon--sa katunayan, noong yugtong aposto- 
liko.”--The Illustrated Bible Dictionary, inedit ni 
J. D. Douglas, 1980, Tomo 1, p. 79. 


161 


Administratibong posisyon. Ang mga apostol 
ang nanguna sa pagbuo, pag-organisa at pag-akay 
sa kongregasyong Kristiyano. (1Co 12:28, Efe 4:11) 
Bagaman nakatulong nila sa gayong pangangasiwa 
ang ibang “matatandang lalaki,” sila pa rin ang bu- 
mubuo sa pangunahing bahagi ng lupong taga- 
pamahala ng lumalagong kongregasyong Kristiya- 
no, at ang lupong ito ay kinilala ng unang mga 
Kristiyano sa lahat ng dako bilang ang alulod ng 
pakikipagtalastasan na ginagamit ng Diyos upang 
maggawad ng mga pasiya at pumatnubay sa mga 
gawain ng kongregasyon sa buong lupa. (Gaw 2:42, 
8:14-17: 11:22, 15:1, 2, 6-31: 16:4, 5) Naging po- 
sible lamang iyan para sa mga lalaking ito da- 
hil natupad ang pangako na papatnubayan sila ng 
banal na espiritu ng Diyos. (Ju 15:26, 27) Dahil sa 
gayong tulong, naalaala nila ang mga tagubilin at 
turo ni Jesus, nabigyang-linaw nila ang ilang dok- 
trina, at unti-unti silang naakay “sa lahat ng katoto- 
hanan" na isiniwalat sa pamamagitan nila noong ka- 
panahunang apostolikong iyon. (Ju 14:26, 16:13-15, 
ihambing ang Ju 2:22, 12:16.) Gumawa sila ng mga 
pag-aatas para sa mga posisyon ng paglilingkod sa 
loob ng kongregasyon at nagtakda rin sila ng mga 
lugar kung saan magsasagawa ng gawaing pagmi- 
misyonero ang ilang indibiduwal.--Gaw 6:2, 3, Gal 
2:8, 9. 

Samakatuwid, ang mga apostol ay nagsilbing 
isang pundasyon, na nakatatag kay Kristo Jesus 
mismo bilang ang batong-panulok, para sa pagtata- 
yo ng “banal na templo para kay Jehova.” (Efe 2:20- 
22: 1Pe 2:4-6) Walang katibayan na nangibabaw 
ang sinumang apostol sa itinatag na kongregasyong 
Kristiyano. (Tingnan ang PEDRO.) Lumilitaw na sina 
Pedro at Juan ay partikular na naging prominente 
noong Pentecostes at maging pagkatapos nito, anu- 
pat si Pedro ang gumanap bilang pangunahing ta- 
gapagsalita. (Gaw 2:14, 37, 38; 3:1, 4, 11; 4:1, 13, 19, 
5:3, 8, 15, 29) Gayunman, sa mga pagpapasiyang 
ginawa noong panahong iyon, lumilitaw na walang 
sinuman sa mga ito ang itinuring na nakahihigit sa 
iba pang mga miyembro ng lupong tagapamaha- 
la, at nang dumating ang balita tungkol sa mga 
pagbabautismong nagaganap sa Samaria, “isinugo 
[a-pe'stei-lan] sa kanila” ng mga apostol sa Jerusalem 
“sina Pedro at Juan,” upang ang dalawang ito, sa 
diwa, ay magsilbing mga apostol ng mga apostol. 
(Gaw 6:2-6, 8:14, 15) Pagkamatay ng apostol na si 
Santiago, waring ang alagad na may gayunding pa- 
ngalan, si Santiago na kapatid sa ina ni Jesus, ang 
nanguna sa lupong tagapamahala. Tinukoy ni Pablo 
ang Santiagong ito at gayundin sina Pedro (Cefas) 
at Juan bilang “ang waring mga haligi.” (Gaw 12:1, 
2, 16, 17: Gal 1:18, 19, 2:9, 11-14) Si Santiago ang 
nagpatalastas ng pangwakas na pasiya tungkol sa 
mahalagang usapin ng pagtutuli may kaugnayan sa 


APOSTOL 


mga mananampalatayang Gentil, anupat sa pagtiti- 
pong iyon ay kapuwa nagharap ng patotoo sina Pe- 
dro at Pablo.---Gaw 15:1, 2, 6-21. 


Sino ang pumalit kay Hudas Iscariote 
bilang ikalabindalawang apostol? 


Dahil sa pagtalikod ni Hudas Iscariote, na nama- 
tay nang di-tapat, 11 apostol na lamang ang natira, 
at sa loob ng 40 araw mula nang buhaying-muli si 
Jesus hanggang noong umakyat siya sa langit, hin- 
di siya humirang ng kapalit nito. Gayunman, sa loob 
ng sampung araw mula nang umakyat si Jesus sa 
langit hanggang noong araw ng Pentecostes, nakita 
ang pangangailangang pumili ng kapalit para sa pu- 
westong nabakante ni Hudas, hindi dahil namatay 
siya kundi, sa halip, dahil sa napakasamang paraan 
ng pagtalikod niya, gaya ng ipinakikita ng Kasula- 
tang sinipi ni Pedro. (Gaw 1:15-22, Aw 69:25, 109:8; 
ihambing ang Apo 3:11.) Kabaligtaran nito, nang 
patayin ang tapat na apostol na si Santiago, walang 
ulat na isinaalang-alang ang paghirang sa sinu- 
mang hahalili sa kaniyang posisyon bilang apostol. 
--Gaw 12:2. 

Batay sa mga pananalita ni Pedro, maliwanag na 
naipasiyang ang sinumang papalit sa posisyon ng 
isang apostol ni Jesu-Kristo ay dapat na personal na 
nakasama ni Jesus, anupat nasaksihan ang kani- 
yang mga gawa, mga himala, at partikular na ang 
kaniyang pagkabuhay-muli. Dahil dito, makikita na- 
tin na sa paglipas ng panahon ay magiging imposib- 
le nang magkaroon ng anumang apostolikong pag- 
hahalili, malibang kumilos ang Diyos upang ilaan 
ang mga kahilingang ito sa bawat indibiduwal na 
kaso. Gayunman, noong partikular na panahong 
iyon bago ang Pentecostes, may mga lalaking naka- 
tutugon sa mga kahilingang ito, at dalawa ang imi- 
nungkahing karapat-dapat na pumalit sa di-tapat na 
si Hudas. Tiyak na nasa isip nila ang Kawikaan 
16:33 nang magsagawa sila ng palabunutan, at si 
Matias ang napili at mula noo'y “ibinilang siyang ka- 
sama ng labing-isang apostol.” (Gaw 1:23-26) Sa ga- 
yo'y kabilang siya sa “labindalawa” na lumutas sa 
problema may kinalaman sa mga alagad na nagsa- 
salita ng Griego (Gaw 6:1, 2), at maliwanag na ibi- 
nilang siya ni Pablo sa tinukoy nito na “labindalawa” 
nang banggitin niya sa 1 Corinto 15:4-8 ang mga 
pagpapakita ni Jesus pagkatapos na ito'y buhaying- 
muli. Kaya naman pagsapit ng Pentecostes, mayro- 
on nang 12 apostolikong pundasyon na doo'y maita- 
tatag ang espirituwal na Israel na nabuo noon. 

Pagka-Apostol sa Kongregasyon. Si Matias 
ay hindi lamang basta isang apostol ng kongrega- 
syon ng Jerusalem, gaya ng natirang 11 apostol. Na- 
iiba ang kaso niya sa kaso ng Levitang si Jose 


APOSTOL 


Bernabe na naging isang apostol ng kongregasyon 
ng Antioquia, Sirya. (Gaw 13:1-4, 14:4, 14: 1Co 
9:4-6) May iba pang mga lalaki na tinukoy rin bilang 
“mga apostol ng mga kongregasyon" sa diwa na ang 
mga ito ay isinugo ng mga kongregasyong iyon 
upang kumatawan sa kanila. (2Co 8:23) At nang su- 
mulat si Pablo sa mga taga-Filipos, tinukoy niya si 
Epafrodito bilang “inyong sugo [a-po'sto-lon] at pan- 
sariling lingkod para sa aking pangangailangan.” 
(Fil 2:25) Maliwanag na ang pagka-apostol ng mga 
lalaking ito ay hindi dahil sa anumang apostolikong 
paghahalili, ni napabilang man sila sa “labindalawa” 
gaya ni Matias. 

Ang tamang unawa sa mas malawak na pag- 
kakapit ng terminong “apostol” ay makatutulong 
upang malinawan ang waring pagkakasalungatan 
ng Gawa 9:26, 27 at Galacia 1:17-19, kapag ikinapit 
sa lisang pangyayari. Sinasabi ng unang ulat na 
pagdating ni Pablo sa Jerusalem, dinala siya ni Ber- 
nabe “sa mga apostol.” Gayunman, sa ulat ng Gala- 
cia, sinabi ni Pablo na dinalaw niya si Pedro at idi- 
nagdag niya: “Ngunit wala akong nakitang iba pa sa 
mga apostol, tanging si Santiago lamang na kapatid 
ng Panginoon.” Maliwanag na si Santiago (hindi ang 
orihinal na apostol na si Santiago na anak ni Zebe- 
deo o si Santiago na anak ni Alfeo, kundi ang kapa- 
tid sa ina ni Jesus) ay itinuring na isang “apostol” sa 
mas malawak na diwa, samakatuwid nga, bilang 
“isa na isinugo” ng kongregasyon ng Jerusalem. Da- 
hil dito, maaaring gamitin ng ulat ng Mga Gawa ang 
titulong ito sa anyong pangmaramihan sa pagsasa- 
bing si Pablo ay dinala “sa mga apostol” (samakatu- 
wid nga, kina Pedro at Santiago).--Ihambing ang 
1Co 15:5-7: Gal 2:9. 

Ang Pagpili kay Pablo. Malamang na noong 
mga taong 34 C.E., si Saul ng Tarso ay nakumberte 
at nang maglaon ay tinawag na Pablo. Siya ay na- 
ging isang tunay na apostol ni Jesu-Kristo at tuwi- 
rang pinili ni Jesus matapos siyang buhaying-muli 
at umakyat sa langit. (Gaw 9:1-22, 22:6-21, 26:12- 
23: 13:9) Ipinagtanggol niya ang kaniyang pagka- 
apostol at iniharap niya bilang kaniyang kuwalipika- 
syon ang bagay na nakita niya ang binuhay-muling 
Panginoong Jesu-Kristo, na nakagawa siya ng mga 
himala, at na nagamit na siya bilang alulod sa pag- 
babahagi ng banal na espiritu sa bautisadong mga 
mananampalataya. (1Co 9:1, 2: 15:9, 10, 2Co 12:12, 
2Ti 1:1, 11; Ro 1:1: 11:13, Gaw 19:5, 6) Yamang noon 
lamang mga taong 44 C.E. pinatay ang apostol na si 
Santiago (na kapatid ni Juan), buhay pa ang “labin- 
dalawa” noong maging apostol si Pablo. Wala tayong 
mababasa na ibinilang ni Pablo ang kaniyang sarili 
sa “labindalawa,” subalit hindi rin naman niya itinu- 
ring na nakabababa ang kaniyang pagka-apostol 
kung ihahambing sa mga iyon.---Gal 2:6-9. 


162 


Ang pagka-apostol nina Matias at Pablo ay kapu- 
wa lehitimo salig sa layunin na para roo'y “isinugo” 
ang mga lalaking ito, ngunit nang makita ng apos- 
tol na si Juan ang pangitain tungkol sa makalangit 
na Bagong Jerusalem sa Apocalipsis (na ibinigay 
noong 96 C.E.), 12 batong pundasyon lamang ang 
nakita niya at sa mga iyon ay nakaukit “ang labin- 
dalawang pangalan ng labindalawang apostol ng 
Kordero.” (Apo 21:14) Maliwanag ang patotoo ng 
Banal na Kasulatan na ang apostol na si Pablo ay 
hindi kailanman tinukoy bilang isa sa “labindala- 
wa.” Kaya naman, makatuwiran lamang na ang 
isa sa “labindalawang pangalan ng labindalawang 
apostol ng Kordero” na nakaukit sa mga batong 
pundasyon ng Bagong Jerusalem ay pangalan ni 
Matias at hindi pangalan ni Pablo. Nangangahulu- 
gan ito na ang pangitain ng apostol na si Juan ay 
batay sa kalagayang umiiral sa pasimula ng kon- 
gregasyong Kristiyano noong araw ng Pentecostes 
ng taong 33 C.E.---Tingnan ang PABLO. 

Ang Wakas ng Kapanahunang Apostoliko. 
Bagaman hindi iniuulat ng Bibliya ang kamatayan 
ng 12 apostol, maliban sa kamatayan ni Santiago, 
ipinakikita ng mga katibayan na nanatili silang ta- 
pat hanggang kamatayan at dahil dito'y hindi sila 
kinailangang palitan. May kinalaman sa kasaysa- 
yan noong sumunod na mga siglo, sinasabi na “ka- 
pag ito [ang terminong “apostol”] ay ikinakapit 
sa mga indibiduwal sa mga literaturang Kristiyano 
na isinulat nang mas dakong huli, ang pagkakaga- 
mit sa termino ay metaporiko. Ang simbahan ay 
hindi na nagkaroon ng mga apostol ayon sa diwa 
ng pagkakagamit sa B[agong] T[ipan] mula noong 
unang siglo.”-- The Interpreter's Dictionary of the 
Bible, inedit ni G. A. Buttrick, 1962, Tomo 1, p. 172. 

Noong nabubuhay pa ang mga apostol, ang kani- 
lang presensiya ay nagsilbing isang pamigil sa 
mga impluwensiya ng apostasya, anupat pinipigi- 
lan ang mga elemento ng huwad na pagsamba sa 
loob ng kongregasyong Kristiyano. Maliwanag na 
ang “pamigil” na ito ang tinutukoy ng apostol na si 
Pablo sa 2 Tesalonica 2:7: “Totoo, ang hiwaga ng 
katampalasanang ito ay gumagana na, ngunit ta- 
nging hanggang sa maalis siya na sa ngayon ay 
nagsisilbing pamigil.” (Ihambing ang Mat 13:24, 
25; Gaw 20:29, 30.) Ang impluwensiyang ito ng 
mga apostol, kasama ang natatanging awtoridad 
at mga kapangyarihang taglay nila, ay nagpatu- 
loy hanggang nang mamatay si Juan noong mga 
100 C.E. (1Ju 2:26, 3Ju 9, 10) Pagkamatay ng mga 
apostol, ang mabilis na pagpasok ng apostasya at 
ng huwad na mga doktrina at gawain ay nagpapa- 
kita na hindi taglay ng mga diumano'y kahalili ng 
mga apostol ang pumipigil na impluwensiya ng 
mga ito. 


163 


Ang pagtukoy kina Andronico at Junias sa Roma 
16:7 bilang “mga lalaking kinikilala sa gitna ng 
mga apostol” ay hindi nagpapahiwatig na sila'y mga 
apostol, kundi, sa halip, na lubha silang iginagalang 
ng mga apostol. Ipinakikita naman sa 2 Corinto 11: 
5, 13, 12:11, 12 at Apocalipsis 2:2 na may mga taong 
nagkunwaring “mga apostol ni Kristo.” 


APOY. Noong panahon ng Bibliya, gaya rin sa 
ngayon, mahalaga ang papel na ginagampanan ng 
apoy sa buhay ng mga tao. Sa Bibliya, ang pagda- 
dalisay, pagpapanday, at paghuhulma ng mga me- 
tal, pati na ang paghahanda ng pagkain at pagpapa- 
init ng mga tahanan, at maging ang paghahandog 
ng mga hain at ang pagsusunog ng insenso, ay ilan 
sa mga gawain na espesipikong binanggit na kaila- 
ngang gamitan ng apoy. Gayunman, dahil mapa- 
minsala ang apoy kapag hindi ito nasawata, inilala- 
rawan ito bilang isa sa apat na bagay na hindi 
nagsasabing: “Sapat na!” (Kaw 30:15, 16) Sa dahilan 
ding iyan, inihambing ni Santiago sa apoy ang dila 
kapag ginagamit ito sa maling paraan.--San 3:5-8, 
ihambing ang Kaw 16:27. 

Pamilyar sa apoy ang unang lalaki at babae, sa- 
pagkat nang palayasin sila ni Jehova mula sa hardin 
ng Eden, naglagay siya sa S ng hardin 'ng mga ke- 
rubin at ng nagliliyab na talim ng tabak na patuloy 
na umiikot. (Gen 3:24) Maaaring sa harap ng mga 
kerubin dinala ni Cain at ni Abel ang kanilang mga 
handog kay Jehova at, bagaman hindi tuwirang bi- 
nabanggit sa Kasulatan, malamang na gumamit sila 
ng apoy sa paghahain ng mga iyon, o baka umasa 
sila na may apoy na manggagaling sa mga kerubin 
anupat susunugin nito ang mga hain. (Gen 4:3, 4) 
Sa pagpapanday naman ni Tubal-cain ng mga ka- 
sangkapang yari sa tanso at bakal, tiyak na guma- 
mit siya ng init ng napakalakas na apoy, lalo na't ka- 
ilangan ang temperatura na 1,535'C. (2,795 F.) 
sa pagtunaw ng bakal. (Gen 4:22) Pagkatapos ng 
Baha, ang mga laryo ay niluto “sa pamamagitan 
ng apoy,” bagaman ang iba ay pinatuyo lamang 
sa araw. (Gen 11:3) Dahil mahirap magpaningas 
ng apoy, maliwanag na naging karaniwang kauga- 
lian ang pagdadala ng apoy kapag lumilipat sa ibang 
lugar.---Gen 22:6, Isa 30:14. 

Ang Kaugnayan ng Apoy sa mga Layunin ng 
Diyos. Nagpakita kay Moises ang anghel ni Jeho- 
va sa liyab ng apoy ng isang nagniningas na ti- 
nikang-palumpong na hindi natutupok. (Exo 3:2) 
Isang haliging apoy sa gabi ang umakay sa mga Is- 
raelita sa ilang, at nang maglaon ay nanatili ito sa 
ibabaw ng tabernakulo bilang pahiwatig ng presen- 
siya ni Jehova. (Exo 13:21, 40:38) Noong ibinibigay 
naman ang Kautusan sa Israel, umusok ang Bun- 
dok Sinai dahil sa kaluwalhatian ni Jehova na nama- 
las sa pamamagitan ng apoy.---Exo 19:18, 24:17. 


APOY 


Ang kaugnayan nito sa tabernakulo at sa tem- 
plo. Ang apoy ay nagkaroon ng bahagi sa pag- 
sambang isinagawa sa tabernakulo at, nang magla- 
on, maging sa templo. Bawat umaga at sa pagitan 
ng dalawang gabi, nagsusunog ng insenso ang ma- 
taas na saserdote sa ibabaw ng altar ng insenso. 
(Exo 30:7, 8) Kahilingan sa kautusan ng Diyos na 
panatilihing nagniningas ang apoy sa altar ng han- 
dog na sinusunog. (Lev 6:12, 13) Bagaman marami 
ang naniniwala sa tradisyonal na pangmalas ng 
mga Judio na ang Diyos ang makahimalang nagpa- 
ningas sa unang apoy ng altar, hindi talaga ito sinu- 
suportahan ng Kasulatan. Ayon sa unang mga tagu- 
bilin ni Jehova kay Moises, ang mga anak ni Aaron 
ay “maglalagay ng apoy sa ibabaw ng altar at mag- 
aayos ng kahoy sa apoy” bago nila ilagay ang hain 
sa ibabaw ng altar. (Lev 1:7, 8) Pagkatapos na mai- 
talaga ang Aaronikong pagkasaserdote, at samaka- 
tuwid ay pagkatapos na maihandog ang mga hain 
ukol sa pagtatalaga, saka lamang tinupok ng apoy 
na nagmula kay Jehova ang handog na nasa ibabaw 
noon ng altar, anupat malamang na ang apoy ay 
nanggaling sa ulap na nasa ibabaw ng tabernakulo. 
Kaya naman, nakita ang makahimalang apoy, hindi 
dahil pinagningas nito ang kahoy na nasa ibabaw 
ng altar, kundi dahil “tinupok nito ang handog na si- 
nusunog at ang matatabang bahagi sa ibabaw ng al- 
tar.” Sabihin pa, malamang na ang apoy na patuloy 
na nagningas sa ibabaw ng altar pagkatapos nito ay 
resulta kapuwa ng apoy na nagmula sa Diyos at ng 
apoy na dati nang nasa altar. (Lev 8:14-9:24) Ga- 
yundin, noong ialay ang templo, isang makahima- 
lang apoy na nagmula kay Jehova ang tumupok sa 
mga hain karaka-raka pagkatapos ng panalangin ni 
Solomon.---2Cr 7:1, tingnan din ang Huk 6:21, 1Ha 
18:21-39, 1Cr 21:26 para sa iba pang halimbawa ng 
paggamit ni Jehova ng makahimalang apoy kapag 
tinatanggap niya ang mga handog ng kaniyang 
mga lingkod. 

Mga probisyon sa Kautusan hinggil sa apoy, at 
ang paggamit nito sa paglalapat ng kamatayan. 
Ipinagbawal ng Kautusang Mosaiko ang pagpapa- 
ningas ng apoy kapag Sabbath. (Exo 35:3) Ayon 
sa Kautusan, kapag may kumalat na apoy at na- 
ging dahilan ito upang masunog ang bukid ng iba, 
ang nagpaningas ng apoy ay kailangang magbayad. 
(Exo 22:6) Kung may mga kasuutan o mga kagami- 
tang yari sa balat na kinapitan ng salot na ketong at 
doo'y nagpapatuloy ito, dapat sunugin ang mga 
iyon. (Lev 13:53-58) Sa kaso ng ilang paglabag sa 
kautusan ng Diyos, ang mga indibiduwal ay binaba- 
to hanggang sa mamatay at pagkatapos ay sinusu- 
nog sa apoy ang kanilang mga bangkay. (Lev 20:14: 
21:9; Jos 7:15, 25) Kapag nag-apostata ang isang Is- 
raelitang lunsod, ang mga tumatahan doon ay dapat 


APOY 


patayin sa pamamagitan ng tabak, at ang lunsod at 
ang nasamsam doon ay dapat sunugin sa apoy. 
--Deu 13:12-16. 

Sa pakikipagdigma nila laban sa kanilang mga ka- 
away, may ilang lunsod na sinilaban ng mga Israe- 
lita sa apoy. (Bil 31:10; Jos 6:24, 11:11-13) Gayundin, 
sinunog ang mga nililok na imahen at ang mga sa- 
gradong poste. (Deu 7:5, 25, 12:3) Kapag kumukuha 
naman sila noon ng samsam, pinararaan ng mga Is- 
raelita sa apoy ang mga metal, sa diwa ay iniisteri- 
lisa ang mga iyon.--Bil 31:22, 23. 

Sa maraming pagkakataon, literal na apoy ang gi- 
namit ni Jehova sa paglalapat ng kaniyang mga ka- 
hatulan laban sa mga manggagawa ng kamalian. 
(Bil 11:1, 16:35, 2Ha 1:10-12, Jud 7) Nang wasakin 
ng mga Babilonyo ang apostatang Juda at Jerusa- 
lem noong 607 B.C.E., ang galit ni Jehova ay maka- 
sagisag na ibinuhos “na parang apoy.” May kalakip 
na literal na apoy ang kapahayagang ito ng galit. 
(2Ha 25:9, Pan 2:3, 4) Noong mga araw ni Juan na 
Tagapagbautismo, binabalaan niya ang mga lider ng 
relihiyon tungkol sa isang bautismo sa apoy, na su- 
mapit sa Jerusalem noong 70 C.E. nang wasakin ng 
mga hukbong Romano ang lunsod at sunugin ang 
templo nito.---Mat 3:7-12. 

Paggamit ng Apoy Niyaong mga Sumasalan- 
sang sa Kalooban ng Diyos. Gumamit din ng 
apoy yaong mga sumasalansang sa kalooban ng 
Diyos sa kanilang mga pagbabanta, malulupit na 
pagpatay, at mga paghahain. Pinagbantaan si Jepte 
ng galit na mga Efraimita: “Ang iyong bahay mis- 
mo ay susunugin naming kasama mo sa apoy." Sa 
katulad na paraan, pinagbantaan ng 30 Filisteong 
abay na lalaki ni Samson ang babaing kaniyang pa- 
kakasalan na susunugin nila ito at ang sambahayan 
ng ama nito kung hindi nito makukuha kay Samson 
ang sagot sa isang bugtong at pagkatapos ay sasa- 
bihin iyon sa kanila. Matapos payaunin ni Samson sa 
nakatayong halamang butil ng mga paganong Filis- 
teo ang 300 sorra na kinabitan niya ng nagliliyab na 
mga sulo, sinunog nga ng mga Filisteo ang babae at 
ang ama nito sa apoy. (Huk 12:1: 14:15: 15:4-6) Sa 
kapahintulutan ng Diyos, gumamit si Satanas na Di- 
yablo ng apoy “mula sa langit” sa pantanging pag- 
subok na ipinahintulot na gawin niya kay Job.---Job 
1:12, 16. 

Noon, aktuwal na sinusunog sa apoy ng mga ban- 
sang tumatahan sa Canaan ang mga anak nila bi- 
lang handog sa kanilang huwad na mga diyos. Ba- 
gaman sila'y espesipikong inutusan ni Jehova na 
huwag itong gawin, anupat parusang kamatayan 
ang ilalapat sa paglabag sa utos na ito, inihain ng 
mga apostatang Israelita ang sarili nilang mga anak 
sa Libis ng Hinom. (Lev 20:2-5, Deu 12:31, 2Cr 28:1- 
3: Jer 7:31; 19:5) Gayunman, winakasan ng tapat na 


164 


si Haring Josias ang nakapanghihilakbot na gawaing 
ito nang gawin niyang di-karapat-dapat sa pagsam- 
ba ang Topet sa Libis ng Hinom.---2Ha 23:10, ting- 
nan ang MOLEC. 

Makasagisag na Paggamit. Ang apoy o ang 
mga pananalitang may diwa ng pag-aalab, o pagni- 
ningas, ay makasagisag na iniuugnay sa pag-ibig 
(Sol 8:6), pagnanasa (Ro 1:27: 1Co 7:9), galit at ha- 
tol (Zef 2:2, Mal 4:1), o masidhing damdamin (Luc 
24:32, 2Co 11:29). Noong naisin ni Jeremias na mag- 
pigil sa paghahayag ng salita ni Jehova, nasum- 
pungan niyang imposibleng gawin iyon, sapagkat 
naging gaya ito ng nagniningas na apoy na nakuku- 
long sa kaniyang mga buto. (Jer 20:9) Tinutukoy 
naman ng Kasulatan si Jehova bilang isang apoy na 
tumutupok dahil sa kaniyang kalinisan, kadalisayan, 
at paghingi ng bukod-tanging debosyon, at dahil din 
sa nililipol niya yaong mga sumasalansang sa kani- 
ya. (Deu 4:24, 9:3) Ang kaniyang pag-aalab at pag- 
ngangalit ay nagniningas na parang apoy, at ang 
kaniyang “dila” at salita ay gaya ng apoy. (Aw 79:5; 
89:46: Isa 30:27, Jer 23:29) Karagdagan pa, ginaga- 
wa niyang lumalamong apoy ang kaniyang mga 
anghelikong lingkod, at sa pamamagitan ng apoy 
ng kaniyang sigasig ay lalamunin ang “lupa.”---Aw 
104:1, 4: Zef 3:8; tingnan din ang Dan 7:9, 10. 

Pagsubok, pagdadalisay, paglilinis. [nihaham- 
bing ang “mensahero ng tipan” sa apoy ng ta- 
gapagdalisay, samakatuwid nga, ang apoy na gi- 
nagamit sa pagdadalisay ng ginto at pilak. Kaya 
naman, dahil sa maapoy na pagsubok ni Jehova sa 
“mga anak ni Levi” sa pamamagitan ng mensahe- 
ro ng tipan, sila ay lumilinis. (Mal 3:1-3, tingnan 
ang PAGDADALISAY, TAGAPAGDALISAY.) Naisisiwalat din 
ang kalidad ng isang materyales sa pamamagi- 
tan ng pagsubok dito sa apoy, gaya ng itinawag- 
pansin ng apostol na si Pablo noong idiniriin niya 
ang kahalagahan ng pagtatayo kay Jesu-Kristo sa 
pamamagitan ng mga materyales na di-tinatablan 
ng apoy.---1Co 3:10-15. 

Iniuugnay ang apoy at asin sa mga haing inihan- 
dog sa templo. (Lev 2:9, 13, Eze 43:24) Ang asin ay 
kumakatawan sa kawalan ng kasiraan at naging sa- 
gisag ng namamalaging pagkamatapat, gaya ng 
masusumpungan sa pananalitang “tipan ng asin.” 
(2Cr 13:5) Kung gayon, ano naman ang isinasagisag 
ng apoy? 

Tinukoy ng apostol na si Pedro ang mga pagsubok 
o mga pagdurusa bilang “apoy” na sumusuri sa ka- 
lidad ng pananampalataya ng isang Kristiyano. (1Pe 
1:6, 7) Nang maglaon, ang pagdurusa alang-alang 
sa katuwiran ay inihalintulad niya sa isang panunu- 
nog nang sabihin niya sa kaniyang mga kapuwa 
Kristiyano: “Huwag kayong magtaka sa panununog 
sa gitna ninyo, na nangyayari sa inyo bilang isang 


165 


pagsubok, . . . kayo ay mga kabahagi sa mga pagdu- 
rusa ng Kristo, upang kayo ay makapagsaya at 
mag-umapaw rin sa kagalakan sa panahon ng pag- 
kakasiwalat ng kaniyang kaluwalhatian.” (1Pe 4:12, 
13) Itinawag-pansin naman ng apostol na si Pablo 
ang kapaki-pakinabang na epekto ng gayong pag- 
durusa alang-alang sa katuwiran nang sabihin niya: 
“Ang kapighatian ay nagbubunga ng pagbabata.” 
(Ro 5:3) Ang taong may-katapatan at matagumpay 
na nakalalampas sa isang mahirap na pagsubok ng 
“panununog” ay nagiging mas malakas at mas ma- 
tatag bilang resulta ng kaniyang pagbabata.---Gaw 
14:22: Ro 12:12. 

Pagkapuksa o Pagkawasak. Noong panahon ng 
Bibliya, ang pinakalubusang paraan ng pagpuksa ay 
sa pamamagitan ng apoy. (Jos 6:24: Deu 13:16) 
Kaya naman may mga pagkakataong ginamit ni Je- 
sus ang terminong “apoy” sa makatalinghagang pa- 
raan upang tumukoy sa lubusang pagkapuksa ng 
mga balakyot. (Mat 13:40-42, 49, 50; ihambing ang 
Isa 66:24, Mat 25:41.) Noong minsan, nagbabala si 
Jesus sa kaniyang mga alagad na huwag nilang ha- 
yaang matisod sila ng kanilang kamay, paa, o mata 
anupat magiging marapat silang ihagis sa Gehenna. 
Pagkatapos ay sinabi pa niya: “Ang bawat isa ay da- 
pat maasnan ng apoy.” Tiyak na ang ibig niyang sa- 
bihin ay na “ang bawat isa” na gagawa ng bagay na 
ibinabala niya ay maaasnan ng “apoy” ng Gehen- 
na, o walang-hanggang pagkapuksa.---Mar 9:43-49, 
tingnan ang GEHENNA. 

Isinulat ni Pedro na “ang mga langit at ang lupa 
sa ngayon ay nakalaan sa apoy." Batay sa konteksto 
at sa ibang mga kasulatan, maliwanag na hindi ito 
literal na apoy kundi tumutukoy ito sa walang- 
hanggang pagkapuksa. Kung paanong hindi naman 
pinuksa, o winasak, ng Baha noong mga araw ni Noe 
ang literal na mga langit at lupa, kundi ang mga ta- 
ong di-makadiyos lamang, ang pagkakasiwalat kay 
Jesu-Kristo kasama ang kaniyang makapangyari- 
hang mga anghel sa isang nagliliyab na apoy ay ha- 
hantong sa permanenteng pagkapuksa niyaon la- 
mang mga di-makadiyos at ng balakyot na sistema 
ng mga bagay na kinabibilangan nila.--2Pe 3:5- 
7, 10-13, 2Te 1:6-10, ihambing ang Isa 66:15, 16, 
22, 24. 

Ang iba pang mga halimbawa ng paggamit sa 
apoy upang kumatawan sa walang-hanggang pag- 
kapuksa ay masusumpungan sa Apocalipsis at Eze- 
kiel. Doon ay sinasabi sa atin na babalingan ng 
“sampung sungay” at ng “mabangis na hayop” ang 
Babilonyang Dakila at susunugin nila siya sa apoy. 
(Apo 17:16, 17) Ang pagsalakay ni Gog at ng kani- 
yang mga pulutong laban sa bayan ng Diyos ay pu- 
pukaw sa galit ni Jehova, anupat uulan sa kanila 
ang apoy at asupre. Ang nalalabing mga kagami- 


AQUILA 


tang pandigma ng mga sumasalakay ay gagamiting 
pampaningas ng mga apoy sa loob ng pitong taon. 
(Eze 38:19, 22: 39:6, 9, 10) Kapag pinakawalan na si 
Satanas sa katapusan ng Sanlibong Taong Paghaha- 
ri ni Kristo, ang mga bansa na maghihimagsik ay 
lalamunin ng apoy, at ang Diyablo at lahat niyaong 
mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay ihahagis 
sa lawa ng apoy, na kumatawan sa ikalawang kama- 
tayan.--Apo 20:7-10, 15, 21:8, tingnan ang HINOM, 
LIBIS NG, LAWA NG APOY. 


APRA  [malamang, Alabok]. Isang lugar na bi- 
nanggit ni Mikas (1:10) anupat lumilitaw na ito'y 
nasa Sepela o nasa Kapatagan ng Filistia, batay sa 
iba pang mga bayan na binanggit sa konteksto. 
Maliwanag na gumamit si Mikas ng magkatunog 
na mga salita nang sabihin niya: “Sa bahay ng Apra 
[sa Heb., “Aph:rrah'| ay gumumon ka sa mismong 
alabok [sa Heb., @phar|.” 


“AQABA, GULPO NG. Tingnan ang DAGAT NA 
PULA. 


AQUILA [mula sa Lat., nangangahulugang 
“Agila"]. Isang likas na Judio at katutubo ng Ponto 
sa hilagang Asia Minor. Si Priscila, na kaniyang 
asawa at matapat na kasamahan, ay laging bina- 
banggit na kasama niya. Nang ipatapon ni Empe- 
rador Claudio ang mga Judio mula sa Roma no- 
ong taong 49 o noong maagang bahagi ng 50 C.E., 
nanirahan sila sa Corinto. (Gaw 18:1, 2) Nang du- 
mating doon si Pablo noong taglagas ng 50 C.E., 
may-kabaitan siyang tinanggap nina Aquila at Pris- 
cila sa kanilang tahanan. Naging matalik silang mga 
kaibigan ni Pablo habang nagtatrabaho silang mag- 
kakasama sa paggawa ng tolda at habang tinutulu- 
ngan nina Aquila at Priscila si Pablo sa pagpapati- 
bay sa bagong kongregasyon doon.---Gaw 18:3. 
Nang maglayag si Pablo patungong Sirya sa pag- 
tatapos ng kaniyang ikalawang paglalakbay bilang 
misyonero noong tagsibol ng mga 52 C.E., sumama 
sa kaniya sina Aquila at Priscila hanggang sa Efeso. 
(Gaw 18:18, 19) Nanatili sila roon hanggang noong 
panahong sumulat si Pablo sa mga taga-Corinto 
mula sa Efeso noong mga 55 C.E. Ang kanilang ta- 
hanan ay ginamit bilang lokal na dakong tipunan 
ng kongregasyon, at doon ay nagkapribilehiyo sila 
na tulungan ang mahusay-magsalitang si Apolos 
upang magkaroon ito ng mas tumpak na unawa sa 
daan ng Diyos. (1Co 16:19: Gaw 18:26) Nang sulatan 
ni Pablo ang mga taga-Roma noong mga 56 C.E., 
nagwakas na ang pamamahala ni Claudio at naka- 
balik na sina Aquila at Priscila sa Roma, sapagkat 
nagpaabot si Pablo ng pagbati sa kanila, na kani- 
yang “mga kamanggagawa.” (Ro 16:3) Doon din 
ay ginamit ng kongregasyon ang kanilang bahay 


AR 


bilang dakong tipunan. (Ro 16:5) Noong panahong 
kasama nina Aquila at Priscila si Pablo, “isinapanga- 
nib nila ang kanilang sariling mga leeg' alang-alang 
kay Pablo, anupat naging marapat silang pasalama- 
tan ng lahat ng kongregasyon. (Ro 16:4) Nang mag- 
laon ay bumalik sila sa Efeso, sapagkat noong nasa 
Roma si Pablo bago siya dumanas ng kamatayan bi- 
lang martir (mga 65 C.E.), hiniling niya kay Timo- 
teo na ipaabot ang kaniyang pagbati sa kanila roon. 
--ITi 1:3: 2Ti 4:19. 


AR [malamang, Lunsod]. Isang lunsod sa Moab, 
posibleng ang kabisera nito. Ito ay nasa T na panig 
ng Libis ng Arnon, ngunit hindi matiyak ang eksak- 
tong lokasyon nito. (Bil 21:15) Kung minsan ay gi- 
nagamit ang Ar upang tumukoy sa Moab. (Deu 2: 
9, 18, 29) May panahong umabot sa H ng Arnon 
ang mga hangganan ng Moab, ngunit ang rehiyong 
iyon ay kinuha sa kanila ni Haring Sihon ng mga 
Amorita. (Bil 21:26-28) Hindi sinalakay ng mga Is- 
raelita ang Moab dahil pinagbawalan sila ni Jehova 
na gawin iyon, yamang ibinigay niya sa mga anak 
ni Lot bilang “isang ari-arian” ang 'teritoryo ng 
Moab, samakatuwid ay ang Ar.’ (Deu 2:9, 18, 29) Sa 
kaniyang kapahayagan ng pagkatiwangwang laban 
sa Moab, inihula ni Isaias na “patatahimikin' ang Ar 
kasama ng iba pang mga pangunahing lunsod ng 
Moab.--Isa 15:1. 

Yamang ang pangalang Ar ay malamang na na- 
ngangahulugang “Lunsod,” ipinapalagay ng ilan na 
ang “lunsod ng Moab” (sa Heb., ir Moh-av') na bi- 
nanggit sa Bilang 22:36 at gayundin ang “lunsod” sa 
Deuteronomio 2:36 ay kapuwa tumutukoy sa Ar. 


ARA. Isang anak ni Jeter na mula sa tribo ni 
Aser.— 1Cr 7:30, 38. 


ARAB [Pagtambang]. Isang bayan sa kabundu- 
kan ng Juda, binanggit kasama ng Hebron, Duma, 
at ng iba pang mga lunsod. (Jos 15:48, 52, 54) Ipi- 
napalagay na ito ang Khirbet er-Rabiyeh, na nasa 
pagitan ng Duma at Carmel, mga 12 km (7.5 mi) 
sa TK ng Hebron. Maliwanag na si Paarai na Arbita 
(2Sa 23:35) ay mula sa bayang ito. 


ARABA [Disyertong Kapatagan]. Ang bahagi 
ng napakalalim na dako sa lupa, o rift valley, na bu- 
mabagtas patungo sa T mula sa mga dalisdis ng 
Bundok Hermon, bumababa sa Dagat ng Galilea at 
Ilog Jordan, lumulusong nang mas mababa pa sa 
kapantayan ng dagat upang maging lunas ng Dagat 
na Patay, at pagkatapos ay nagpapatuloy patimog 
sa Gulpo ng ‘Aqaba na nasa Dagat na Pula.--Deu 
3:17: Jos 3:16, 11:16, Jer 52:7. 

Ang mahaba at makitid na libis na ito na mula H 
patungong T, na karaniwang tuyo at kinaroroonan 


166 


ng iilang lunsod, ay nahaharangan ng mahabang 
hanay ng mga bundok sa magkabilang panig. Ang 
lapad nito ay naglalaro sa pagitan ng mga 1 km at 
16 na km (0.5 hanggang 10 mi) at ang haba nito ay 
435 km (270 mi), anupat ang libis ay likha ng isang 
fault line, o mahabang bitak sa pinakabalat ng lupa. 
Ang Jordan ay nagpapaliku-liko sa hilagang bahagi 
ng tuwid na libis na ito, anupat patuloy nitong na- 
didiligan ang isang luntiang pahabang lupain sa pi- 
nakasentro ng sahig ng libis. Gayunman, sa T ng 
Dagat na Patay, ang Araba ay dinadaluyan lamang 
ng pana-panahong pag-agos ng tubig na hindi sa- 
pat upang tubuan ng pananim ang tuyong lupa. 

Bagaman ipinapalagay ng ilang komentarista na 
ang salitang “Araba” ay kumakapit lamang sa baha- 
gi ng malaking rift valley na nasa T ng Dagat na Pa- 
tay, maaari rin itong sumaklaw sa rehiyon na abot 
hanggang sa H sa Dagat ng Galilea, o Kineret. (Jos 
12:3, 2Sa 2:29) Ang bahagi ng libis na ito sa H ng 
Dagat na Patay ay tinatawag sa ngayon na Ghor, 
nangangahulugang “Malalim na Dako,” samanta- 
lang ang salitang “Araba” naman ay partikular na 
ikinakapit sa mas tuyong rehiyon sa dakong T. 

Ang Dagat na Patay ay tinatawag na “dagat ng 
Araba.” (Deu 3:17, 4:49, 2Ha 14:25) Kapag walang 
pamanggit na pantukoy, ang salitang @ra-vah' ay 
ginagamit din sa pangkalahatang diwa at wastong 
maisasalin bilang “disyertong kapatagan.” Ang an- 
yong pangmaramihan (@ra:vohth') ay malimit na 
ikinakapit sa mga disyertong kapatagan ng Jerico at 
Moab, ang bahagi ng Libis ng Jordan na di-kalayu- 
an sa H ng Dagat na Patay.--Bil 22:1: 26:3, 63, 
31:12, Jos 4:13, 5:10, Jer 39:5. 


ARABA, AGUSANG LIBIS NG. Sa Amos 
6:14, binababalaan ng propeta ang mga kaharian ng 
Juda at Israel na ang lupain ay sisiilin ng isang ban- 
yagang kapangyarihan mula sa “Hamat hanggang 
sa agusang libis ng Araba [Disyertong Kapatagan].” 
(Ihambing ang 2Ha 14:25.) Bagaman ang termi- 
nong “Araba” ay ikinakapit sa buong rehiyon ng 
Rift Valley mula sa Dagat ng Galilea hanggang sa 
Dagat na Pula, dito ay partikular na tumutukoy ito 
sa lugar na mula sa T ng Dagat na Patay hanggang 
sa Gulpo ng ‘Aqaba. Kaya bagaman ang pananali- 
tang “agusang libis ng Araba” ay maaaring tumutu- 
koy sa isang wadi gaya ng agusang libis ng Zered, 
na bumubuhos sa T na dulo ng Dagat na Patay (“da- 
gat ng Araba,” Deu 3:17), kapansin-pansin na ang 
pananalitang ginamit ni Amos ay eksaktong katum- 
bas ng pangalang Arabe na ikinakapit sa rehiyong 
sumasaklaw mula sa T na dulo ng Dagat na Patay 
hanggang sa Gulpo ng “Aqaba, samakatuwid ay sa 
“Wadi el-“Arabah.” Ipinahihiwatig ng hula ni Amos 
na lubusang malulupig ang buong lupain na dating 


167 


kontrolado ng Juda at Israel, mula sa H hanggang 
sa T. Noong sumunod na siglo, natupad ang hulang 
ito dahil sa mga pagsalakay ng mga haring Asirya- 
no, kabilang na sina Tiglat-pileser III, Salmaneser V, 
Sargon II, at Senakerib. 


ARABE. Ang katawagang Arabe sa Kasulatan 
ay pangunahin nang ginagamit sa malawak na 
diwa upang tumukoy sa isang tao na tumatahan sa 
Arabia, ang pagkalaki-laking lupain sa dakong S at 
T ng Palestina. Kung minsan, ang ipinahihiwatig ng 
konteksto at ng pagkakagamit nito ay isang espesi- 
pikong tribo o grupong etniko.--1Ha 10:15, 2Cr 
9:14: 21:16. 

Maraming tribong Arabe ang Semitiko, anupat 
nagmula kay Sem sa pamamagitan ni Joktan, ang 
iba naman ay Hamitiko at nagmula sa anak ni Ham 
na si Cus. (Gen 10:6, 7, 26-30) Ang ilan sa mga 
inapo ni Abraham kina Hagar at Ketura ay nanira- 
han din sa Arabia, gaya ng mga anak ni Ismael 
na “nagtabernakulo mula sa Havila malapit sa Sur, 
na nasa tapat ng Ehipto, hanggang sa Asirya.” (Gen 
25:1-4, 12-18) Ang mga supling ni Esau, na nanira- 
han sa bulubunduking pook ng Seir, ay saklaw rin 
ng pangkalahatang klasipikasyon na Arabe.---Gen 
36:1-43. 

Ang karamihan sa mga Arabe noon ay mga pas- 
tol na pagala-gala na naninirahan sa mga tolda. (Isa 
13:20, Jer 3:2) Ang iba ay mga negosyante, at bina- 
banggit sa ulat na ang ilan ay mga mangangalakal 
para sa Tiro. (Eze 27:21) Ang mga lingkod ng Diyos 
ay nagkaroon ng maraming pakikipag-ugnayan sa 
kanila. Ang mga mangangalakal na Midianitang pa- 
tungo sa Ehipto kung kanino ipinagbili si Jose ay 
mga Arabe, gaya rin ng mga Sabeano mula sa 
T Arabia na lumusob at kumuha sa mga baka at 
mga asnong babae ni Job. (Gen 37:28: Job 1:1, 15) 
Noong panahon ng 40-taong paglalakbay ng Israel 
sa ilang, napahamak sila dahil sa pakikipag-ugna- 
yan sa mga Midianitang mananamba ni Baal (Bil 25: 
6, 14-18), at noon namang kapanahunan ng mga 
Hukom, pulu-pulutong na mga Arabeng nakasakay 
sa kamelyo ang laging lumulusob sa Israel sa loob 
ng pitong taon, hanggang noong dumanas sila ng 
matinding pagkatalo sa kamay ni Hukom Gideon. 
--Huk 6:1-6, 7:12-25. 

Ang mga tagapamahala ng mga kahariang Arabe 
ay nagbayad ng tributo kay Haring Solomon. (1Ha 
10:15: 2Cr 9:14) Ang mga Arabe ay nagbayad kay 
Jehosapat ng tributo na 7,700 barakong tupa at ng 
gayunding dami ng mga kambing na lalaki, ngunit 
nang maglaon ay nakipag-alyansa sila sa mga Filis- 
teo laban sa anak at kahalili ni Jehosapat na si Je- 
horam, anupat napatay ng kanilang mga pangkat 
ng mandarambong ang marami sa kaniyang mga 
anak. (2Cr 17:11, 21:16, 22:1) Nalupig sila ni Uzias 


ARABIA 


sa digmaan noong panahon ng kaniyang paghaha- 
ri. (2Cr 26:1, 7) Kabilang ang ilang mananalansang 
na Arabe sa mga nagbigay ng problema kay Nehe- 
mias noong panahon ng muling pagtatayo ng mga 
pader ng Jerusalem.---Ne 2:19, 4:7, 8; 6:1. 

Bagaman ang mga Arabe ay pagala-gala, karani- 
wan nang nagsasarili, at kadalasan ay malayo sa 
sentro ng mga pangyayari noong mga panahong 
iyon, sila ay pinagtuunan ng pansin sa hula at hina- 
tulan ng Diyos. (Isa 21:13, Jer 25:17-24) Pagkaraan 
ng ilang siglo, maaaring kabilang ang ilang Arabe 
sa naging mga miyembro ng sinaunang kongrega- 
syong Kristiyano noong Pentecostes.---Gaw 2:11, 41, 
tingnan ang ARABIA. 


ARABIA. Ang Peninsula ng Arabia ay bahagi 
ng kontinente ng Asia at nasa pinakasulok nito 
sa TK. Kahangga ng peninsula ang Gulpo ng Persia 
at ang Gulpo ng Oman sa S, ang Dagat ng Arabia at 
ang Gulpo ng Aden sa T, at ang Dagat na Pula sa K, 
samantalang ang Fertile Crescent ng Mesopotamia, 
Sirya, at Israel ay nakakurba sa hilagaang dulo nito. 
Palibhasa'y napalilibutan ng tubig sa tatlong panig, 
ito ay parang isang malaking pulo at karaniwan 
nang tinatawag ng mga mamamayan nito na “Pulo 
ng mga Arabe” (Jazirat al-ʻarab). 

Yamang mayroon itong sukat na mga 2,600,- 
000 km kuwadrado (1,000,000 mi kuwadrado), ka- 
tumbas ng mga isang katlo ng lupain ng pina- 
kakontinente ng Estados Unidos, ang Arabia ang 
pinakamalaking peninsula sa buong daigdig. Ang 
kanluraning baybayin nito ay may haba na mga 
2,900 km (1,800 mi), at ang pinakamalapad na ba- 
hagi ng peninsula ay may lapad na mga 1,900 km 
(1,200 mi). 

Ang peninsula ay binubuo ng isang mabatong ta- 
lampas na papalusong sa silangan patungo sa Gul- 
po ng Persia mula sa pinakagulugod nito na binubuo 
ng kabundukang kahilera ng K baybayin. Isang ta- 
luktok sa TK sulok nito ang umaabot sa taas na ma- 
higit 3,600 m (12,000 piye). Sa bandang loob ng ti- 
mugang dulo ng peninsula ay matatagpuan ang 
malaking disyerto na tinatawag na Rub' al-Khali, 
ang pinakamalawak na buhanginan sa buong daig- 
dig, na tinatawag ding Empty Quarter. Nasa da- 
kong H naman ng Nejd o gitnang talampas ang mas 
maliit na rehiyon ng Disyerto ng An Nafud, na nag- 
tatapos sa Disyerto ng Sirya. 

Iilan lamang ang maliliit na ilog na matatagpuan 
sa mga gilid ng peninsula at sa mataas na gitnang 
talampas (o Nejd), at inaagusan lamang ng tubig 
ang mga ito sa pana-panahon. Inilalarawan ni Job, 
na maliwanag na nanirahan sa tinatawag ngayon 
na rehiyon ng Disyerto ng Sirya, ang pagkatuyo ng 
gayong “mga agusang-taglamig.”---Job 6:15-20. 


ARABIA 


Bagaman tigang ang malaking bahagi ng napaka- 
lawak na talampas na ito, nagkakaroon dito ng sapat 
na pag-ulan sa kanluraning kabundukan, sa gitnang 
talampas, at sa Tupang matustusan ang isang ma- 
laki-laking populasyon. Dito at sa palibot ng malala- 
king oasis, ang fellahin, o mga magbubukid, ay ma- 
aaring magtanim ng mijo, trigo, sebada, at mais, at 
tumutubo rito ang mga palmang datiles (Exo 15:27) 
at mga puno ng igos. Ang mga punong akasya, na 
pinagkukunan ng madagtang gum na tinatawag na 
gum arabic, at ang iba pang aromatikong mga pu- 
nungkahoy at halaman ang bumuo sa malaking ba- 
hagi ng ekonomiya ng Arabia noong sinaunang pa- 
nahon. (Gen 2:12) Sa ngayon ay wala nang gaanong 
nangangalakal ng mga ito palibhasa'y natalo na ang 
mga ito ng itim na ginto, ang petrolyo. 

Dahil sa kakapusan ng tubig, iilan din ang uri 
ng mga hayop at ibon na matatagpuan doon, baga- 
man sa ngayon ay nabubuhay roon ang mga tupa, 
mga kambing, mga kamelyo, maiilap na asno, mga 
chakal, mga halkon, at mga agila, gaya rin noong 
panahon ng Bibliya. (Eze 27:21: 2Cr 17:11, Huk 
6:5, Job 39:5-8, 26, 27: Isa 60:7: 34:13) Ang ilang 
uri ng hayop sa ilang, gaya ng leon, torong gu- 
bat, at avestruz, ay naglaho na ngayon sa teritor- 
yong ito. (Job 38:39, 40, 39:9-18) Ang mga Arabian 
horse ay bantog sa kanilang kagandahan at lakas 
hanggang sa mga araw na ito.--Ihambing ang Job 
39:19-25. 

Mga Tribong Arabe. Sa Arabia namayan ang 
marami sa mga pamilyang nabuhay pagkaraan ng 
Baha na nakatala sa Genesis kabanata 10. Sa Semi- 
tikong sanga, naging anak ni Joktan ang mga ulo ng 
mga 13 iba't ibang tribong Arabe, samantalang ang 
tatlo sa mga inapo ni Aram, sina Uz, Geter, at Mas, 
ay lumilitaw na namayan sa lugar ng H Arabia at 
ng Disyerto ng Sirya. (Gen 10:23, 26-29) Ang nag- 
totoldang mga Ismaelita ay nagpagala-gala sa Pe- 
ninsula ng Sinai, tumawid sa H Arabia at nakara- 
ting hanggang sa Asirya. (Gen 25:13-18) Ang mga 
Midianita ay pangunahin nang nanirahan sa HK ba- 
hagi ng Arabia di-kalayuan sa S ng Gulpo ng “Aqa- 
ba. (Gen 25:4) Naging pinakasentro ng pananaha- 
nan ng mga inapo ni Esau ang mga bulubunduking 
pook ng Edom sa dakong TS ng Dagat na Patay. 
(Gen 36:8, 9, 40-43) Mula sa Hamitikong sanga, ang 
ilang inapo ni Cus, kabilang na si Havila, si Sabta, si 
Raama at ang kaniyang mga anak na sina Sheba at 
Dedan, at si Sabteca, ay waring pangunahin nang 
nanirahan sa timugang bahagi ng Peninsula ng 
Arabia.---Gen 10:7. 

Binabanggit sa sinaunang mga inskripsiyong 
Asiryano at Babilonyo ang iba't ibang tribo ng Ara- 
bia. Itinala ni Salmaneser III si “Gindibu”, mula sa 
Arabia.” Binanggit sina Zabibe at Samsi bilang mga 


168 


reynang Arabe sa mga inskripsiyon ni Tiglat-pile- 
ser III. Binanggit ni Sargon II sina “Samsi, reyna ng 
Arabia (at) Itamar na Sabeano.” Tinukoy sa iba 
pang mga inskripsiyong cuneiform ang Sabai, ang 
Nabaiti, ang Qidri, at ang Idibaili, ang Masai, at ang 
Temai.--Ihambing ang Gen 25:3, 13-15. 

Mga Pagtukoy sa Bibliya. Ang Hadhramaut, 
isa sa apat na pangunahing sinaunang kaharian ng 
Timog Arabia, ay karaniwan nang iniuugnay kay 
Hazarmavet ng Genesis 10:26. Ang Wadi Hadhra- 
maut, isang mahabang libis na kahilera ng T na 
baybayin ng Arabia, ang sentro ng kahariang iyon 
na ang kabisera ay nasa Shabwa. Ang iba pang mga 
pangalan sa Bibliya na lumilitaw bilang mga lugar 
sa Arabia ay ang Dedan, Tema, Duma, at Buz.---Isa 
21:11-14, Jer 25:23, 24. 

Dumaan si Abraham sa gilid ng Arabia nang 
mandayuhan siya mula sa Ur ng mga Caldeo patu- 
ngo sa lupain ng Canaan. Sa kalaunan, nang kaila- 
nganin niyang bumaba sa Ehipto, maaaring duma- 
an siya sa isang bahagi ng Arabia sa pamamagitan 
ng pagbagtas sa hilagaang bahagi ng Peninsula ng 
Sinai (sa halip na tahakin ang ruta sa kahabaan ng 
Baybayin ng Mediteraneo), gayundin noong mag- 
lakbay siya pabalik. (Gen 12:10, 13:1) Ang tagpo 
ng drama sa aklat ng Job ay sa lupain ng Uz na nasa 
hilagang Arabia (Job 1:1), at ang mga manlulusob 
na Sabeano na sumalakay sa mga ari-arian ng ta- 
ong ito na “pinakadakila sa lahat ng mga taga-Sila- 
ngan” ay mula sa isang tribong Arabe na maaaring 
nagmula kay Joktan. (Job 1:3, 15, Gen 10:26-28) 
Ang tatlong “mang-aaliw” ni Job at si Elihu ay wa- 
ring nagmula rin sa mga lugar sa Arabia. (Job 2:11, 
32:2) Gumugol si Moises ng 40 taon sa Arabia no- 
ong nakikipamayan siya sa Midianitang si Jetro. 
(Exo 2:15-3:1, Gaw 7:29, 30) Ang sumunod na ma- 
halagang pangyayari na naganap sa Arabia ay ang 
pagbibigay ng tipang Kautusan sa Bundok Sinai na 
nasa timugang bahagi ng Peninsula ng Sinai, kung 
saan nagtipon ang pinalayang bansang Israel. (Exo 
19:1, 2) Kaya pagkalipas ng mga 15 siglo, binanggit 
ng apostol na si Pablo na ang pangyayaring iyon ay 
naganap sa “Sinai, isang bundok sa Arabia.”---Gal 
4:25. 

Dahil sa kasalukuyang kalagayan ng Arabia sa 
pangkalahatan, waring halos imposible na makapa- 
nirahan sa ilang sa loob ng 40 taon ang marahil ay 
mga tatlong milyong Israelita. (Exo 12:37, 38) Sabi- 
hin pa, nagawa nila iyon dahil sa makahimalang 
paglalaan sa kanila ni Jehova ng pagkain at tubig. 
(Deu 8:2-4; Bil 20:7, 8) Bagaman talagang mahirap 
ang mga kalagayan at maliwanag na ipinakikita sa 
ulat ng Kasulatan ang kakapusan sa tubig doon (Bil 
20:4, 5), may dahilan upang maniwala na nang pa- 
nahong iyon, mga 3,500 taon na ang nakalilipas, 


169 


mas sagana sa tubig ang Arabia kaysa sa kasalu- 
kuyang panahon. Sa ngayon ay masusumpungan 
doon ang maraming malalalim na tuyong wadi, o li- 
bis, na dating pinakasahig ng mga ilog, anupat nag- 
bibigay ito ng katibayan na noong nakalipas na pa- 
nahon ay nagkakaroon doon ng sapat na pag-ulan 
upang daluyan ng tubig ang mga iyon. Maaaring 
ang pagkaunti ng suplay ng tubig ang isang dahilan 
kung bakit naglaho na roon ang ilang uri ng hayop. 
Ngunit, pangunahin na, ang Arabia noon ay gaya 
rin ngayon: isang tuyong lupain. 

Noong kapanahunan ng mga Hukom, pulu-pulu- 
tong na mga Midianita, mga Amalekita, at “mga 
taga-Silangan” na nakasakay sa kamelyo ang duma- 
ting mula sa Arabia upang salantain ang lupain ng 
Israel. (Huk 6:1-6) Ang gayong mga biglaang pag- 
lusob ang pangunahing paraan ng pakikipagdigma 
sa Arabia noon. (2Cr 22:1) Ang kamelyo, na pinani- 
niwalaang pinaamo sa Arabia, ay ginagamit na bi- 
lang isang uri ng transportasyon noon pa mang pa- 
nahon ni Abraham. (Gen 24:1-4, 10, 61, 64) Dahil 
mas nakatatagal ang kamelyo sa mahahabang pag- 
lalakbay sa disyerto kaysa sa asno, ang pagpapaamo 
nito ay itinuturing na naging dahilan ng napakala- 
king pagsulong sa ekonomiya ng Arabia, anupat na- 
katulong upang maitatag ang tinatawag na “Mga 
Kaharian ng mga Espesya” ng Timog Arabia. 

Mula sa mas matabang lupain sa T, tinatalunton 
noon ng mga pulutong na nakasakay sa kamelyo 
ang mga ruta sa disyerto na kahilera ng Dagat na 
Pula, anupat nagpalipat-lipat sa iba't ibang oasis at 
balon hanggang sa makarating sa Peninsula ng Si- 
nai, na mula roon ay maaari silang kumaliwa sa 
Ehipto o dumeretso sa Palestina o sa Damasco. Bu- 
kod sa kanilang lubhang kanais-nais na mga espe- 
sya at mababangong resina, gaya ng olibano at mira 
(Isa 60:6), maaaring may dala rin silang ginto at ka- 
hoy ng algum mula sa Opir (1Ha 9:28, 10:11) at ma- 
hahalagang bato, gaya ng ginawa ng reyna ng She- 
ba nang dumalaw siya kay Haring Solomon. (1Ha 
10:1-10, 15, 2Cr 9:1-9, 14) Maraming talabang may 
perlas ang makukuha sa katubigan ng Gulpo ng 
Persia. Yamang ang TK sulok ng Arabia ay nakahi- 
walay sa Aprika sa pamamagitan ng isang makitid 
na kipot ng tubig na mga 32 km (20 mi) lamang ang 
lapad, maaaring kabilang din sa mga paninda ng 
mga naglalakbay na mangangalakal na iyon ang 
mga produkto mula sa Etiopia (2Cr 21:16), gaya 
ng garing at ebano.---Eze 27:15. 

Si Nabonido, ang Babilonyong hari na ang anak na 
si Belsasar ang namamahala sa Babilonya noong pa- 
nahong bumagsak ito (539 B.C.E.), ay gumugol ng 
sampung taon sa oasis na lunsod ng Taima (Tema) 
sa hilagang bahagi ng gitnang talampas ng Arabia. 
--Tingnan ang TEMA Blg. 2. 


ARAD 


Noong ikalimang siglo B.C.E., ang Arabia ay nag- 
karoon ng malaking impluwensiya sa Palestina, 
gaya ng makikita sa mga pagtukoy kay “Gesem na 
Arabe” sa Nehemias 2:19 at 6:1-7. 

Ang Kahariang Himyarita, na humawak ng kon- 
trol sa Timog Arabia noong mga 115 B.C.E., ay may 
kabisera sa Zafar (ipinapalagay ng ilan na ang Separ 
sa Genesis 10:30). Sa dakong H, ang mga Nabateano 
(posibleng nagmula kay Nebaiot ng Genesis 25:13), 
na ang kabisera ay nasa Petra sa mabatong mga ba- 
ngin ng Edom, ay naging makapangyarihan mula 
noong ikaapat na siglo B.C.E. Nang maglaon, sina- 
kop din nila ang buong T na bahagi ng Negeb at pati 
ang Moab at ang rehiyon sa S ng Jordan. Sa loob ng 
ilang taon noong unang siglo B.C.E. at muli noong 
unang siglo C.E., pinamahalaan nila ang Damasco. 
Ang kanilang hari na si Aretas IV (mga 9 B.C.E.- 
40 C.E.) ay binabanggit sa 2 Corinto 11:32 may ka- 
ugnayan sa pagtakas ni Pablo mula sa Damasco, na 
inilalarawan sa Gawa 9:23-25. Pinakasalan ni Hero- 
des Antipas ang anak ni Aretas IV ngunit diniborsi- 
yo niya ito upang mapangasawa si Herodias.---Mar 
6:17: tingnan ang ARETAS. 

Sinabi ni Pablo na matapos siyang makumberte 
ay “pumaroon siya sa Arabia, at bumalik siyang 
muli sa Damasco.” (Gal 1:17) Maaaring naglakbay 
siya noon hanggang sa karatig-lugar na Disyerto ng 
Sirya, bagaman ipahihintulot din ng pagkakagamit 
sa terminong iyon na nakarating siya sa alinmang 
bahagi ng Peninsula ng Arabia. 

Noong unang siglo B.C.E., ang Palmyra sa dakong 
HS ng Damasco ay nagsimulang maging isang sen- 
tro ng mga Arabe at nang maglaon ay nahigitan 
nito ang Petra bilang isang estadong kalakalan. Pag- 
sapit ng 270 C.E., sa ilalim ni Reyna Zenobia, nasa- 
kop na ng hukbo ng Palmyra ang Ehipto at ito'y isa 
nang mahigpit na karibal ng Roma hanggang sa 
matalo ito noong 272 C.E. 

Wika. Ang wika ng mga tao sa Arabia ay kabi- 
lang sa grupong Timog Semitiko at nananatiling 
mas matatag kaysa sa iba pang mga wikang Semi- 
tiko. Dahil dito, nakatulong ito upang higit na mau- 
nawaan ang maraming ekspresyon at salita sa sina- 
unang Hebreo ng Bibliya. 


ARAD. 

1. Isa sa mga pangulo ng tribo ni Benjamin na 
minsang nanirahan sa Jerusalem.--1Cr 8:15, 28. 

2. Isang lunsod sa timugang hanggahan ng Ca- 
naan, na ang hari ay sumalakay sa mga Israelita 
noong malapit na sila sa Canaan. Itinalaga ng mga 
Israelita ang distritong ito sa pagkapuksa at tina- 
wag itong “Horma,” na nangangahulugang “Pagta- 
talaga sa Pagkapuksa.” (Bil 21:1-3, 33:40) Gayun- 
man, hindi sila namayan doon noong panahong 


si RAAT EEA AA 
Mga guho ng isang tanggulan sa Tel ‘Arad. 
Binabanggit sa isang Hebreong “ostracon” 
na natagpuan malapit dito ang pananalitang 
“bahay ni Jehova” 


iyon, at maliwanag na ang ilan sa mga tumatahan 
doon ay nakaligtas sa pagkapuksa. Ito ang dahilan 
kung bakit kabilang ang hari ng Arad sa talaan ng 
31 hari na nilupig ni Josue nang dakong huli sa 
kaniyang mabilisang pangungubkob. (Jos 12:14) 
Nang maglaon ay pinamayanan ng mga Kenita 
ang ilang na lugar na nasa T ng Arad.--Huk 
1:16. 

Ipinapalagay ng karamihan na ang Arad sa Isra- 
el ay siya ring Tel ‘Arad, isa sa pinakamalalaking 
gulod sa rehiyon ng Negeb. Ito ay nasa isang med- 
yo alun-along kapatagan na mga 28 km (17 mi) 
sa S ng Beer-sheba. Natagpuan sa mga paghuhu- 
kay sa Tel ‘Arad ang humigit-kumulang sa 200 os- 
tracon, anupat halos kalahati sa mga iyon ay may 
sulat na Hebreo at ang iba naman ay Aramaiko. 
Ang isa sa mga piraso ng palayok na may sulat na 
Hebreo, ipinapalagay na mula pa noong ikalawang 
kalahatian ng ikapitong siglo B.C.E., ay kababasa- 
han: “Sa aking panginoong Eliasib: Pagkalooban ka 
nawa ni Jehova ng kapayapaan. . . . Nananaha- 
nan siya sa bahay ni Jehova.”--LARAWAN, Tomo 1, 
p. 325. 

Dahil walang masusumpungan sa Tel ‘Arad 
na mga labí mula sa mga Canaanitang nabuhay 
noong Mas huling yugto, ipinapalagay ni Y. Aharo- 
ni na ang Arad sa Canaan ay nasa Tell el-Milh (Tel 
Malhata), na 12 km (7 mi) sa TK ng Tel ‘Arad. 


ARAH. 
1. Isang anak ni Ula na mula sa tribo ni Aser. 
— 1Cr 7:30, 39. 


2. Ulo ng isang pamilya na ang mga miyembro 
ay bumalik sa Jerusalem mula sa Babilonya kasa- 
ma ni Zerubabel. (Ezr 2:1, 2, 5; Ne 7:6, 7, 10) Ama, 
o ninuno, ni Secanias na biyenan ni Tobia na Am- 
monita.—Ne 6:18. 


ARAM. 

1. Ang huling nakatala sa limang anak ni Sem. 
Si Aram at ang apat niyang anak, sina Uz, Hul, Ge- 
ter, at Mas, ang bumubuo sa 5 sa 70 pamilyang na- 
buhay pagkaraan ng Baha, at ang kanilang mga 
inapo ay ang mga Arameano at mga Siryano. 
—Gen 10:22, 23; 1Cr 1:17. 

2. Ang anak ni Kemuel at isang apo ni Nahor na 
kapatid ni Abraham. Samakatuwid, si Aram ay 
isang apo ni Abraham sa pamangkin at isang pa- 
mangkin ni Isaac sa pinsang buo. Si Rebeka, ang 
anak ng tiyo ni Aram na si Betuel, ay pinsang buo 
ni Aram. Hindi sumama kay Abraham ang pamil- 
ya ni Nahor nang lisanin nito ang Mesopotamia, 
ngunit pagkaraan ng ilang taon “ang balita ay na- 
karating kay Abraham” tungkol sa mga supling ni 
Nahor, pati na ang tungkol kay Aram.---Gen 22:20- 
23, 11:27, 31, 24:4, 10. 

3. Isa sa apat na “mga anak ni Semer” (Somer) 
na mula sa tribo ni Aser, at nakatalang kabilang sa 
“mga ulo ng sambahayan ng mga ninuno, mga pili, 
magigiting at makapangyarihang mga lalaki, mga 
ulo ng mga pinuno.” (1Cr 7:31, 32, 34, 40) Si Aram 
at ang kaniyang ama ay kapuwa ipinanganak sa 
Ehipto, yamang ang kaniyang lolo at lolo sa tuhod 
ay kabilang sa mga supling ni Jacob na “pumaroon 
sa Ehipto.”---Gen 46:8, 17. 

4. Sa King James Version, ang Aram ay lumili- 
taw sa Mateo 1:3, 4 at sa Lucas 3:33.---Tingnan ang 
ARNI; RAM Blg. 1. 


171 


5. Ang salitang Aram ay ginagamit bilang pa- 
ngalan ng lugar, sa ganang sarili nito o kasama ng 
ibang mga termino, upang tumukoy sa mga rehi- 
yon kung saan nanirahan ang karamihan ng mga 
inapo ni Aram (Blg. 1). 

Ang Aram, sa ganang sarili nito, ay pangunahin 
nang tumutukoy sa Sirya at kadalasa'y isinasalin 
nang gayon. (Huk 10:6, 2Sa 8:6, 12, 15:8, Os 12:12) 
Kasama rito ang rehiyon mula sa Kabundukan ng 
Lebanon hanggang sa Mesopotamia at mula sa Ka- 
bundukan ng Taurus sa H pababa sa Damasco at sa 
ibayo pa sa T.-- Tingnan ang SIRYA. 

Ang Aram-naharaim (Aw 60:Sup) ay karaniwan 
nang isinasalin sa salitang Griego na “Mesopota- 
mia,” na ipinapalagay na tumutukoy sa “lupain sa 
pagitan ng mga ilog.” Ang dalawang ilog na iyon ay 
ang Eufrates at ang Tigris. Inilarawan ni Esteban si 
Abraham bilang naninirahan sa Mesopotamia no- 
ong naroon pa ito sa Ur ng mga Caldeo (Gaw 7:2), 
at nang isugo ni Abraham ang kaniyang lingkod 
upang humanap ng asawa para kay Isaac pagkara- 
an ng maraming taon, sinabihan niya ito na puma- 
roon sa lunsod ni Nahor sa (Mataas na) Mesopota- 
mia (Aram-naharaim). (Gen 24:2-4, 10) Si Balaam 
ng Petor ay nagmula rin sa isang bulubunduking 
rehiyon sa hilagang bahagi ng Mesopotamia.---Deu 
23:4; ihambing ang Bil 23:7: tingnan ang MESOPOTA- 
MIA. 

Ang Padan-aram ay partikular na ginagamit 
upang tumukoy sa lugar sa palibot ng lunsod ng 
Haran sa Mataas na Mesopotamia.--Gen 25:20, 
28:2-7, 10, tingnan ang PA- 
DAN. 

Ang mga Arameano, na 
mga Semitikong inapo ni 
Aram, ay masusumpungan 
noon sa lahat ng mga lu- 
gar na ito. Karagdagan pa, 
ang pangalan ni Uz, isa sa 
apat na anak ni Aram, ay 
ikinakapit sa lugar ng Dis- 
yerto ng Arabia na nasa 
silangan ng Lupang Panga- 
ko at katabi ng mga hang- 
gahan ng Edom. (Job 1:1, 
Pan 4:21) Ang Aramaiko, 
na wika ng mga Arameano, 
ay malapit sa wikang Heb- 
reo at nang maglaon ay na- 
ging isang internasyonal na 
wika kapuwa para sa kala- 
kalan at diplomasya sa la- 
hat ng mga rehiyon ng Fer- 
tile Crescent.--2Ha 18:26, 
tingnan ang ARAMAIKO. 


ARAM 


Tiyak na dahil sa paninirahan ni Jacob sa Aram 
sa loob ng 20 taon kasama ng kaniyang Aramea- 
nong biyenan na si Laban, tinutukoy siya sa Deu- 
teronomio 26:5 bilang isang “Siryano” (sa literal, 
isang “Arameano"). Bukod diyan, ang ina ni Jacob 
na si Rebeka ay isang Arameano, gaya ng kaniyang 
mga asawang sina Lea at Raquel. Samakatuwid, 
ang mga Israelita ay talagang malapit na kamag- 
anak ng mga Arameano. 

Mga Kahariang BB Arameano. Sinimulang 
banggitin sa rekord ng Bibliya ang mga kahariang 
Arameano noong panahong mabuo na ang ban- 
sang Israel. Sinupil ni Cusan-risataim, isang hari 
mula sa Aram-naharaim (Mesopotamia), ang Isra- 
el sa loob ng walong taon hanggang noong mapa- 
laya ito ni Hukom Otniel.---Huk 3:8-10. 

Ang Aram-Zoba ay isang kahariang Arameano 
na tinukoy bilang isang kaaway ng pamamahala 
ni Saul (1117-1078 B.C.E.). (1Sa 14:47) Lumilitaw 
na ito ay nasa dakong H ng Damasco at namuno 
sa H hanggang sa Hamat at sa S hanggang sa 
Eufrates. Noong nakikipaglaban si David sa mga 
kaaway ng Israel, nakasagupa niya si Hadadezer, 
ang makapangyarihang hari ng Aram-Zoba, at 
natalo niya ito. (2Sa 8:3, 4; 1Cr 18:3; ihambing 
ang Aw 60:Sup.) Nang maglaon, ang Arameanong 
mandarambong na si Rezon ang namahala sa Da- 
masco, at di-nagtagal ang lunsod na ito ang na- 
ging pinakaprominenteng lunsod na Arameano 
(1Ha 11:23-25) at “ulo ng Sirya.” (Isa 7:8) Sa 
gayong posisyon, tahasan itong nakipaglaban sa 


e Damasco 
ARAM-MAA CA 
GESUR 


ARAMAIKO 


Israel sa buong kasaysayan ng hilagang kaharian. 
--Tingnan ang DAMASCO. 

Ang Aram-maaca ay binanggit kasama ng Zoba, 
Rehob, at Istob na mga kahariang Arameano anu- 
pat mula sa mga ito ay umupa ang mga Ammoni- 
ta ng mga karo at mga mangangabayo upang 
makipagdigma kay David. Umanib ang hari ng 
Aram-maaca sa mersenaryong mga hukbong ito, 
na kaagad namang natalo ng hukbo ni David. (1Cr 
19:6-15: 2Sa 10:6-14) Malamang na ang kaharian 
ng Maaca ay nasa S ng Jordan, at ang Bundok Her- 
mon ay nasa H nito.--Jos 12:5, 13:11. 

Ang Gesur ay isang maliit na kahariang Ara- 
meano sa dakong S ng Jordan at maliwanag na 
nasa ibaba lamang ng Maaca, anupat ang T na mga 
hangganan nito ay sumasaklaw sa buong S panig 
ng Dagat ng Galilea. Tulad ng Maaca, ito ay nasa 
loob ng teritoryong nakaatas sa tribo ni Manases. 
--Deu 3:14, Jos 13:11; tingnan ang GESUR Blg. 1. 

Sa pamamagitan ng panlulupig ni David sa mga 
kahariang Arameano, pinalawak niya ang mga 
hangganan ng kaniyang kaharian sa malayong H 
hanggang sa Ilog Eufrates, di-kalayuan sa Haran 
ng Padan-aram. Sa gayon ay natupad niya ang pa- 
ngako ni Jehova may kinalaman sa lawak ng mana 
ng Israel sa Lupang Pangako.---Deu 1:7; 11:24, Jos 
1:4. 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa paki- 
kipag-ugnayan ng Israel sa Aram, tingnan ang 
SIRYA. 


ARAMAIKO. Isang sinaunang wikang Semi- 
tiko na malapit sa wikang Hebreo at orihinal na gi- 
nagamit ng mga Arameano. (Tingnan ang ARAM 
Blg. 5.) Gayunman, sa paglipas ng panahon, ito ay 
sumaklaw sa iba't ibang diyalekto (na ang ilan ay 
itinuturing na hiwalay na mga wika) at malawa- 
kang ginamit, lalo na sa TK Asia. Partikular nang 
ginamit ang Aramaiko mula noong ikalawang mi- 
lenyo B.C.E. hanggang noong mga 500 C.E. Isa ito 
sa tatlong wika na ginamit sa pagsulat ng Bibliya. 
Ang salitang Hebreo na 'Ara-mith' ay lumilitaw sa 
Kasulatan nang limang beses at isinasalin bilang 
“sa wikang Siryano" o “sa wikang Aramaiko. ”---2Ha 
18:26; Isa 36:11: Dan 2:4: Ezr 4:7 (dalawang be- 
ses). 

Ang Biblikal na Aramaiko, na dating tinatawag 
na Chaldee, ay ginamit sa Ezra 4:8 hanggang 6:18 
at sa 7:12-26; sa Jeremias 10:11; at sa Daniel 2:4b 
hanggang 7:28. Mayroon ding mga pananalitang 
Aramaiko sa iba pang mga bahagi ng Bibliya, ngu- 
nit ang marami sa mga pagsisikap ng mga iskolar 
na ipalagay na nanggaling sa Aramaiko ang mara- 
ming salitang Hebreo ay batay lamang sa pala- 
palagay. 


172 


Hindi kataka-takang gumamit ng ilang pananali- 
tang Aramaiko ang mga Hebreo dahil nagkaroon 
sila ng malapít na ugnayan sa mga Arameano at sa 
wikang Aramaiko sa loob ng mahabang panahon. 
Kabilang sa mga unang salin ng Hebreong Kasula- 
tan tungo sa ibang wika ang mga Aramaikong Tar- 
gum. Ang mga piraso ng sinaunang mga Targum 
ng ilang aklat ay natagpuang kasama ng Dead Sea 
Scrolls. 

Ang Wika. Ang Aramaiko at ang Hebreo ay 
kapuwa itinuturing na kabilang sa Semitikong pa- 
milya ng mga wika ng hilagang-kanluran. Baga- 
man malaki ang pagkakaiba ng dalawang wika, 
ang mga ito ay magkaugnay anupat magkapareho 
ang kanilang mga titik sa alpabeto at ang mga pa- 
ngalan ng mga iyon. Tulad ng Hebreo, ang Ara- 
maiko ay isinusulat mula sa kanan pakaliwa, at ang 
orihinal na sulat Aramaiko ay puro katinig lamang. 
Ngunit nang maglaon, ang Aramaikong ginamit sa 
Bibliya ay nilagyan ng mga Masorete ng tuldok- 
patinig, gaya ng ginawa nila sa Hebreo. Ang Ara- 
maiko ay naimpluwensiyahan din ng ibang mga 
wika. Bukod sa pagkakaroon nito ng iba't ibang 
pangalang pantangi ng mga lugar at mga tao mula 
sa mga wikang Hebreo, Akkadiano, at Persiano, 
ang Biblikal na Aramaiko ay kakikitaan din ng im- 
pluwensiyang Hebreo sa mga terminong relihiyo- 
so, ng impluwensiyang Akkadiano partikular na sa 
mga terminong pulitikal at pinansiyal, at ng implu- 
wensiyang Persiano sa mga terminong nauugnay 
sa pulitikal at legal na mga bagay. 

Bukod sa pagkakatulad ng Aramaiko sa sulat 
Hebreo, ang mga pagbabago ng anyo ng pandiwa, 
pangngalan, at panghalip sa Aramaiko ay may 
pagkakahawig din sa Hebreo. Ang mga pandiwa 
nito ay may dalawang aspekto, ang imperpektibo 
(nagsasaad ng kilos na di-tapos) at ang perpektibo 
(nagpapahiwatig ng kilos na tapos na). Gumagamit 
ang Aramaiko ng mga pangngalang pang-isahan, 
tambalan, at pangmaramihan, at mayroon itong 
dalawang kasarian, ang panlalaki at ang pamba- 
bae. Naiiba ito sa ibang mga wikang Semitiko sa 
malimit nitong paggamit ng tunog ng patinig na a, 
at sa iba pang mga paraan, kasama na ang mas 
malimit na paggamit ng ilang katinig, gaya ng d sa 
halip na zat ng tsa halip na sh. 

Mga pangunahing dibisyon. Sa pangkalaha- 
tan, hinahati ang Aramaiko sa grupong Kanluranin 
at grupong Silanganin. Gayunman, kung ibabatay 
sa kasaysayan, kinikilala na mayroon itong apat na 
grupo: Matandang Aramaiko, Opisyal na Aramaiko, 
Aramaikong Levantine, at Silanganing Aramaiko. 
Ipinapalagay na malamang na iba't ibang diyalek- 
to ng Aramaiko ang ginagamit noon sa palibot at 
sa loob ng Fertile Crescent at sa Mesopotamia no- 


173 


ong ikalawang milenyo B.C.E. Mapapansin sa Gene- 
sis 31:47 na may pagkakaiba ang sinaunang mga 
anyo ng Aramaiko at ng Hebreo. Matapos magka- 
sundo sina Jacob at Laban, isang bunton ng mga 
bato ang itinindig bilang saksi sa pagitan nila. Ti- 
nawag ito ni Laban na “Jegar-sahaduta” sa Arama- 
iko (Siryano), samantalang tinawag naman ito ni 
Jacob na “Galeed” sa Hebreo, anupat ang mga 
pananalitang iyon ay kapuwa nangangahulugang 
“Bunton na Saksi.” 

Ang Matandang Aramaiko ay isang pangalang 
iniugnay sa ilang inskripsiyon na natuklasan sa hi- 
lagang Sirya at sinasabing mula pa noong ika- 
sampu hanggang ikawalong siglo B.C.E. Gayun- 
man, isang bagong diyalekto ng Aramaiko ang 
unti-unting naging lingua franca o internasyonal 
na pangalawahing wika noong panahon ng Imper- 
yo ng Asirya, anupat hinalinhan nito ang Akka- 
diano bilang ang wikang ginagamit sa korespon- 
densya opisyal ng pamahalaan para sa malalayong 
bahagi ng imperyo. Dahil ginamit ito sa gayong pa- 
raan, ang karaniwang anyong ito ng Aramaiko ay 
tinatawag na Opisyal na Aramaiko. Patuloy itong 
ginamit noong panahong ang Babilonya ang Ka- 
pangyarihang Pandaigdig (625-539 B.C.E.) at kahit 
pagkatapos niyaon, noong panahon ng Imperyo ng 
Persia (538-331 B.C.E.). Mas malawakan pa itong 
ginamit noong panahong iyon, anupat naging opis- 
yal na wika ng pamahalaan at kalakalan sa napaka- 
raming lugar, gaya ng pinatutunayan ng mga tuk- 
las sa arkeolohiya. Makikita ito sa mga dokumento 
sa mga tapyas na cuneiform, sa mga ostracon, mga 
papiro, mga pantatak, mga barya, sa mga inskrip- 
siyon sa bato, at sa iba pa. Ang mga labing ito ay 
natagpuan sa mga lupaing gaya ng Mesopotamia, 
Persia, Ehipto, Anatolia, hilagang Arabia, sa mga 
rehiyon sa H hanggang sa Kabundukan ng Ural; at 
sa gawing S hanggang sa Afghanistan at Kur- 
distan. Nagpatuloy ang paggamit sa Opisyal na 
Aramaiko hanggang noong panahong Helenistiko 
(323-30 B.C.E). 

Waring ang Opisyal na Aramaikong ito ang gina- 
mit sa mga akda nina Ezra, Jeremias, at Daniel. Ipi- 
nahihiwatig din ng Kasulatan na ang Aramaiko 
ay isang lingua franca noong sinaunang mga pa- 
nahong iyon. Kaya naman noong ikawalong sig- 
lo B.C.E., ang inatasang mga tagapagsalita ni Ha- 
ring Hezekias ng Juda ay nakiusap kay Rabsases 
na kinatawan ng Asiryanong si Haring Senakerib, 
sa pagsasabi: “Pakisuyo, magsalita ka sa iyong mga 
lingkod sa wikang Siryano [Arameano, samakatu- 
wid ay Aramaiko], sapagkat nakikinig kami, at hu- 
wag kang magsalita sa amin sa wika ng mga Judio 
sa pandinig ng mga taong nasa pader.” (Isa 36:11, 
2Ha 18:26) Nakaiintindi ng Aramaiko, o Siryano, 


ARAMAIKO 


ang mga opisyal ng Juda, ngunit maliwanag na 
hindi ito naiintindihan ng karaniwang mga Hebreo 
sa Jerusalem noong panahong iyon. 

Maraming taon pagkabalik ng mga Judio mula sa 
pagkatapon sa Babilonya, binasa ng saserdoteng si 
Ezra ang aklat ng Kautusan sa mga Judiong nagka- 
katipon sa Jerusalem, at ipinaliwanag ito ng iba't 
ibang Levita sa taong-bayan, anupat sinasabi sa 
Nehemias 8:8: “Patuloy silang bumabasa nang ma- 
akas mula sa aklat, mula sa kautusan ng tunay na 
Diyos, na ipinaliliwanag iyon, at binibigyan iyon ng 
kahulugan, at patuloy silang nagbibigay ng unawa 
sa pagbasa.” Maaaring kasama sa gayong pagpapa- 
iwanag o pagpapakahulugan ang pagsasalin ng 
tekstong Hebreo tungo sa Aramaiko, yamang po- 
sibleng Aramaiko ang ginamit ng mga Hebreo no- 
ong Sila'y nasa Babilonya. Walang alinlangang de- 
talyado ang isinagawang pagpapaliwanag upang 
kahit naiintindihan ng mga Judio ang Hebreo, ma- 
uunawaan din nila ang malalim na kahulugan ng 
binabasa. 

Anong Wika ang Ginamit ni Jesus? Lub- 
hang nagkakaiba-iba ang opinyon ng mga iskolar 
hinggil sa tanong na ito. Gayunman, may kinala- 
man sa mga wikang ginagamit sa Palestina noong 
narito sa lupa si Jesu-Kristo, si Propesor G. Ernest 
Wright ay nagsabi: “Walang alinlangang iba't ibang 
wika ang maririnig noon sa mga lansangan ng pa- 
ngunahing mga lunsod. Maliwanag na Griego at 
Aramaiko ang karaniwang mga wika, at malamang 
na pareho itong naiintindihan ng karamihan sa 
mga tagalunsod maging sa “makabago' o 'kanlura- 
ning” mga lunsod gaya ng Cesarea at Samaria kung 
saan mas karaniwang ginagamit ang Griego. Ang 
mga kawal at mga opisyal na Romano ay maaaring 
maririnig na nag-uusap sa wikang Latin, samanta- 
lang ang mga ortodoksong Judio naman ay maaa- 
ring nag-uusap sa isang mas bagong anyo ng Heb- 
reo, isang wika na alam nating hindi klasikal na 
Hebreo ni Aramaiko, bagaman may mga pagkaka- 
tulad iyon sa dalawang ito.” Tungkol naman sa 
wikang ginamit ni Jesu-Kristo, sinabi ni Prope- 
sor Wright: “Matagal nang pinagtatalunan kung 
anong wika ang ginamit ni Jesus. Wala tayong pa- 
raan upang matiyak kung nakapagsasalita siya ng 
Griego o Latin, ngunit sa kaniyang ministeryo ng 
pagtuturo ay palagi siyang gumagamit ng alinman 
sa Aramaiko o sa popular na Hebreo na may halong 
Aramaiko. Nang kausapin ni Pablo ang mga mang- 
uumog sa Templo, sinasabing nagsalita siya sa 
Hebreo (Gaw 21:40). Ipinapalagay ng karamihan sa 
mga iskolar na iyon ay tumutukoy sa Aramaiko, 
ngunit malaki ang posibilidad na isang popular na 
Hebreo ang karaniwang wika noon ng mga Judio.” 
-- Biblical Archaeology, 1962, p. 243. 


ARAMEANO 


Posibleng si Jesus at ang kaniyang unang mga 
alagad, gaya ng apostol na si Pedro, ay nagsasali- 
ta kung minsan ng Aramaiko ng Galilea, anupat 
may nagsabi kay Pedro noong gabing dakpin si 
Kristo: “Tiyak na isa ka rin sa kanila, sapagkat, sa 
katunayan, nahahalata ka sa iyong pananalita.” 
(Mat 26:73) Maaaring nasabi ito sa apostol dahil 
Aramaiko ng Galilea ang ginagamit niya noon, 
bagaman hindi ito tiyak, o maaaring nagsasalita 
siya ng Hebreo ng Galilea na naiiba sa diyalektong 
ginagamit sa Jerusalem o sa iba pang lugar sa Ju- 
dea. Bago pa nito, nang dumating si Jesus sa Na- 
zaret sa Galilea at pumasok sa sinagoga roon, bu- 
masa siya mula sa hula ni Isaias, na maliwanag 
na nakasulat sa Hebreo, at pagkatapos ay sinabi 
niya: “Ngayon ay natutupad ang kasulatang ito 
na karirinig lamang ninyo.” Walang binabang- 
git na isinalin ni Jesus sa Aramaiko ang talatang 
ito. Kaya malamang na ang mga taong naroroon 
nang pagkakataong iyon ay nakaiintindi ng Bibli- 
kal na Hebreo. (Luc 4:16-21) Mapapansin din na sa 
Gawa 6:1, na tumutukoy sa isang panahon na di- 
katagalan pagkatapos ng Pentecostes 33 C.E., ay 
may binabanggit na mga Judiong nagsasalita ng 
Griego at mga Judiong nagsasalita ng Hebreo sa 
Jerusalem. 

Itinatawag-pansin ni Propesor Harris Birkeland 
(The Language of Jesus, Oslo, 1954, p. 10, 11) na 
bagaman Aramaiko ang nasusulat na wika ng Pa- 
lestina noong narito sa lupa si Jesus, hindi ito na- 
ngangahulugan na iyon ang ginagamit ng masa. 
Gayundin, bagaman ang Flephantine Papyri na 
nagmula sa isang kolonya ng mga Judio sa Ehipto 
ay nakasulat sa Aramaiko, hindi ito katibayan na 
iyon ang pangunahin o karaniwang wika sa kani- 
lang sariling lupain, sapagkat ang Aramaiko noon 
ay isang internasyonal na wikang pampanitikan. 
Sabihin pa, maraming makikitang salitang Ara- 
maiko sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, anu- 
pat si Jesus mismo ay gumamit ng ilang salitang 
Aramaiko. Gayunpaman, gaya ng ipinaliliwanag 
ni Birkeland, marahil ay popular na Hebreo ang 
karaniwang ginagamit ni Jesus noon, kahit pamin- 
san-minsan ay gumagamit din siya ng mga pana- 
nalitang Aramaiko. 

Bagaman maaaring hindi mapatutunayan, gaya 
ng sinasabi ni Birkeland, na hindi nakaiintindi ng 
Aramaiko ang karaniwang mga tao noon, waring 
nang iulat ng edukadong manggagamot na si Lu- 
cas na si Pablo ay nagsalita sa mga Judio ‘sa Heb- 
reo' at nang sabihin ng apostol na ang tinig mula sa 
langit ay nagsalita sa kaniya 'sa Hebreo, isang 
anyo ng Hebreo ang talagang tinutukoy (bagaman 
marahil ay hindi ang sinaunang Hebreo) at hindi 
Aramaiko.--Gaw 22:2, 26:14. 


174 


Bilang suporta na isang anyo ng Hebreo ang gi- 
nagamit sa Palestina noong narito sa lupa si Jesu- 
Kristo, ipinakikita ng mga katibayan na sa wikang 
Hebreo unang isinulat ng apostol na si Mateo ang 
kaniyang ulat ng Ebanghelyo. Halimbawa, sinabi ni 
Eusebius (na nabuhay noong ikatlo at ikaapat na 
siglo C.E.) na “inilahad ng ebanghelistang si Ma- 
teo ang kaniyang Ebanghelyo sa wikang Hebreo.” 
(Patrologia Graeca, Tomo XXII, tud. 941) At sinabi 
ni Jerome (na nabuhay noong ikaapat at ikalimang 
siglo C.E.) sa kaniyang akdang De viris inlustribus 
(Hinggil sa Tanyag na mga Tao), kabanata Ill: “Si 
Mateo, na siya ring si Levi, at na mula sa pagiging 
maniningil ng buwis ay naging isang apostol, ay 
bumuo muna ng isang Ebanghelyo ni Kristo sa Ju- 
dea sa wika at mga titik na Hebreo para sa ka- 
pakinabangan niyaong mga mula sa pagtutuli na 
nanampalataya. . . . Bukod diyan, ang tekstong 
Hebreo mismo ay naingatan hanggang sa pana- 
hong ito sa aklatan sa Cesarea, na masikap na tini- 
pon ng martir na si Pamphilus.” (Salin mula sa 
tekstong Latin na inedit ni E. C. Richardson at ini- 
lathala sa seryeng “Texte und Untersuchungen zur 
Geschichte der altchristlichen Literatur,” Leipzig, 
1896, Tomo 14, p. 8, 9.) Samakatuwid, noong nari- 
to sa lupa si Jesu-Kristo bilang tao, malamang na 
gumamit siya ng isang anyo ng wikang Hebreo at 
isang diyalekto ng Aramaiko.--Tingnan ang HEB- 
REO, II. 


ARAMEANO. 
ARAM-MAACA. Tingnan ang Aram Blg. 5. 


ARAM-NAHARAIM. 
Blg. 5. 


ARAM-ZOBA. Tingnan ang Aram Blg. 5. 


ARAN. Isang anak ni Shik Disan, inapo ni Seir 
na Horita.--Gen 36:20, 28, 1Cr 1:42. 


Tingnan ang ARAM Blg. 1 at 5. 


Tingnan ang ARAM 


ARARAT. Ang pangalang itinawag sa isang 
rehiyon kung saan nagtatagpo ang Turkey, Iran, at 
Armenia, at gayundin sa isang kabundukan sa lu- 
gar na iyon. 

Pagkatapos ng Baha, ang arka ni Noe ay lumapag 
sa “mga bundok ng Ararat.” (Gen 8:4) Noong pana- 
hong naghahari si Haring Hezekias, sa “lupain ng 
Ararat" nagpunta ang mga anak ni Senakerib, sina 
Adramelec at Sarezer, nang tumakas sila matapos 
nilang paslangin ang kanilang ama. (2Ha 19:37, Isa 
37:38) Inihula ni Jeremias na ang Ararat ay kabi- 
lang sa “mga kaharian” na sasampa laban sa Babi- 
lonya sa panahon ng pagkawasak nito, noong ikaa- 
nim na siglo B.C.E. (Jer 51:27) Ipinahihiwatig ng 
huling nabanggit na mga talata sa Kasulatan na 
ang tinutukoy ay isang lupain sa H ng Asirya. Ipi- 


175 


nalagay nina Eusebius, Jerome, at ng karamihan sa 
iba pang sinaunang manunulat na “Kristiyano” na 
ang Ararat ay katumbas ng Armenia, at gayon nga 
ang ipinakikita ng salin ng Griegong Septuagint 
sa Isaias 37:38 at ng Latin na Vulgate sa 2 Hari 
19:37. Ang Ararat ay tinutukoy bilang “Urartu” sa 
maraming inskripsiyong Asiryano mula sa pana- 
hon ng mga paghahari nina Salmaneser I, Ashur- 
nasirpal Il, Salmaneser III, Tiglat-pileser III, at Sar- 
gon II noong ikasiyam at ikawalong siglo B.C.E. Sa 
isang inskripsiyon ni Esar-hadon, na isa pang anak 
ni Senakerib at siyang humalili sa trono ng Asirya, 
sinasabi niya na tinalo niya sa Hanigalbat, sa lugar 
ng Armenia, ang mga hukbo ng kaniyang mga ka- 
patid na pumatay sa kanilang ama. Salig sa mga 
inskripsiyong ito at dahil iniugnay ni Jeremias ang 
Ararat sa mga kaharian ng Mini at Askenaz, lumi- 
litaw na ang lupain ng Ararat ay nasa bulubundu- 
king rehiyon ng Lawa ng Van sa sinaunang Ar- 
menia, anupat ang pinagmumulan ng tubig ng 
Ilog Tigris ay nasa T nito at ang Kabundukan ng 
Caucasus naman ay nasa H nito. 

Ang pangalang Ararat ay espesipikong ikinakapit 
sa pinakamataas na bundok sa rehiyong ito, at pina- 
niniwalaang dito lumapag ang arka ni Noe. Mayro- 
on itong dalawang hugis-balisungsong na taluktok 
na mga 11 km (7 mi) ang pagitan at pinaghihiwa- 
lay ng isang malalim na dako. Ang mas mataas sa 
dalawang taluktok ay may taas na mga 5,165 m 
(16,950 piye) mula sa kapantayan ng dagat at pala- 
ging nababalutan ng niyebe ang pinakataluktok nito 
na 900 m (3,000 piye). Ang mas mababang taluktok 
naman, sa dakong TS, ay may taas na 3,914 na m 
(12,840 piye) mula sa kapantayan ng dagat. Ang 
mas mataas na taluktok ay napakahirap akyatin at 
ang unang nakaakyat dito ay si Johann Jacob von 
Parrot noong 1829. Maraming pangalan ng mga lu- 
gar sa rehiyong ito ang nagpapaalaala sa ulat ng 
Bibliya. Ang Bundok Ararat mismo ay tinatawag ng 
mga Turko na Aghri Dagh (Bundok ng Arka) at ti- 
natawag naman ng mga Persiano na Koh-i-nuh 
(Bundok ni Noe).--Tingnan ang ARKA Blg. 1. 


ARARO. Tingnan ang PAGSASAKA, MGA KAGAMI- 
TAN SA. 
ARAUNA. Isang Jebusita kung kanino binili ni 


Haring David ang giikang pinagtayuan niya ng 
isang altar para kay Jehova. Isinagawa niya ito bi- 
lang pagsunod sa tagubilin ng Diyos para mapa- 
hinto ang salot na Kaniyang pinasapit dahil sa 
pagbilang ni David sa bayan.--2Sa 24:16-25: 1Cr 
21:15-28. 

Lumilitaw na inialok ni Arauna nang walang ba- 
yad ang lugar na iyon, kasama ang mga baka at 
mga kagamitang kahoy para sa paghahain, ngunit 


ARAW, I 


nagpumilit si David na magbayad. Ipinakikita ng 
ulat sa 2 Samuel 24:24 na binili ni David ang giikan 
at ang mga baka sa halagang 50 siklong pilak 
(5110). Gayunman, sinasabi ng ulat sa 1 Cronica 
21:25 na nagbayad si David ng 600 siklong ginto 
(humigit-kumulang 577,000) para sa lugar na iyon. 
Ang binanggit lamang ng manunulat ng Ikala- 
wang Samuel ay ang pagbili sa mismong dako na 
pagtatayuan ng altar at sa mga materyales na gi- 
namit sa paghahain noong pagkakataong iyon, sa 
gayo'y lumilitaw na ang tinukoy niyang halaga ay 
para lamang sa mga bagay na ito. Sa kabilang dako 
naman, tinalakay ng manunulat ng Unang Cronica 
ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa tem- 
plo na itinayo sa dakong iyon nang maglaon at ini- 
ugnay niya sa pagtatayong iyon ang isinagawang 
bilihan noon. (1Cr 22:1-6, 2Cr 3:1) Yamang napa- 
kalaki ng kabuuang lugar ng templo, lumilitaw na 
ang halagang 600 siklong ginto ay kabayaran para 
sa malawak na lugar na iyon sa halip na sa maliit 
na loteng kinailangan para sa altar na unang itina- 
yo ni David. 

Isang likas na bato ang matatagpuan hanggang 
sa ngayon sa ilalim ng Dome of the Rock ng mga 
Muslim na itinayo sa isang bahagi ng orihinal na 
lugar ng templo, at maaaring ang batong ito ang 
sinaunang giikan ni Arauna. 

Sa ulat ng Mga Cronica, si Arauna ay tinatawag 
na Ornan.--1Cr 21:18-28, 2Cr 3:1. 


ARAW, I [sa Ingles, sun]. Ang mas malaki sa 
dalawang tanglaw sa langit ng planetang Lupa, ang 
pangunahing pinagmumulan ng enerhiya na nila- 
lang para sa lupa, anupat kung wala ito ay imposib- 
le ang buhay sa lupa. Ang araw (sa Heb., she'mesh, 
sa Gr., helios), kasama ang buwan, ay nagsisilbi 
ring orasan ng tao upang masukat niya ang mga 
kapanahunan, mga araw, at mga taon. (Gen 1:14- 
18) Ang araw ay isang kaloob mula sa “Ama ng 
makalangit na mga liwanag,” na nagpapasikat nito 
sa lahat, kapuwa sa balakyot at sa mabuti. (San 
1:17: Jer 31:35, Mat 5:45) Masasabi nga natin na pi- 
napupurihan ng araw ang maringal na Maylalang 
Nnito.--Aw 148:3. 

Ang araw ay isang bituin na mga 1,392,000 km 
(865,000 mi) ang diyametro, mahigit sa sandaang 
ulit ng diyametro ng lupa, at mahigit sa isang 
milyong ulit ng volume ng lupa. Ang katamta- 
mang distansiya nito mula sa lupa ay mahigit sa 
149,600,000 km (93,000,000 mi). Ang temperatu- 
ra ng araw sa pinakaibabaw nito ay sinasabing 
mga 6,000" C. (11,000? F.). Ngunit dahil napakalayo 
nito mula sa lupa, wala pang isang bahagi ng isang 
bilyon ng enerhiyang inilalabas nito ang nakarara- 
ting sa lupa, gayunma'y sapat na sapat ito upang 


ARAW, I 


maglaan ng angkop na mga klima para mabuhay 
sa lupa ang mga halaman at mga hayop.--Deu 
33:14, 2Sa 23:4. 

Higit na Maningning si Jehova at si Kristo. 
Ipinakita ng binuhay-muling si Jesus na si Jehova, 
ang Maylalang ng araw, ay may kaningningan at 
kaluwalhatiang higit sa taglay ng araw. Sa kani- 
yang bahagyang pagsisiwalat kay Saul, ipinakita 
niya rito ang isang liwanag na “higit sa kaningni- 
ngan ng araw.” (Gaw 26:13) Sa banal na lunsod, 
ang Bagong Jerusalem, hindi na kailangan ang li- 
wanag ng araw, sapagkat liliwanagan ito ng “kalu- 
walhatian ng Diyos" at ang magiging “lampara 
nito” ay ang Kordero.--Apo 21:2, 23, 22:5. 

Ang Kapangyarihan ng Diyos sa Liwanag 
ng Araw. Noong araw na ipako si Jesus sa pahi- 
rapang tulos, mula sa ikaanim na oras (11:00 n.u. 
hanggang alas 12 ng tanghali) hanggang sa ika- 
siyam na oras (2:00 n.h. hanggang 3:00 n.h.), 
isang kadiliman ang sumapit sa buong lupain. (Mat 
27:45; Mar 15:33) Binanggit ng ulat ni Lucas na su- 
mapit ang kadiliman “sapagkat naglaho ang liwa- 
nag ng araw.” (Luc 23:44, 45) Hindi ito isang eklip- 
se ng araw sa pamamagitan ng buwan, gaya ng 
ipinapalagay ng ilan, sapagkat naganap ang kadili- 
man sa panahon ng Paskuwa, na laging panahon 
ng kabilugan ng buwan. Mga dalawang linggo pa 
pagkatapos nito nang lumitaw ang bagong buwan, 
samakatuwid nga, kapag kapareho na ng araw ang 
direksiyon nito mula sa lupa (ang panahon kung 
kailan nagaganap ang mga eklipseng solar). 

Matagal na panahon na bago ang pangyayaring 
ito, itinanghal na ni Jehova ang kaniyang kakaya- 
hang harangan ang liwanag ng araw. Ito ay noong 
nasa Ehipto ang mga Israelita. Noong ikasiyam na 
salot, binalot ng makapal na kadiliman ang mga 
Ehipsiyo, isang kadilimang “nadarama. Tumagal 
ito nang tatlong araw, mas matagal kaysa sa anu- 
mang eklipse ng araw sa pamamagitan ng buwan. 
Gayunman, sa kalapit na lupain ng Gosen, noong 
pagkakataon ding iyon ay may liwanag para sa 
mga Israelita.--Exo 10:21-23. 

Bilang sagot sa tanong ng kaniyang mga alagad 
tungkol sa kaniyang pagkanaririto at sa katapusan 
ng sistema ng mga bagay, inihula ni Jesus ang 
di-pangkaraniwang pagdidilim ng araw.--Mat 24: 
3, 29: Mar 13:24: Luc 21:25; ihambing ang Isa 
13:10, Joe 2:10, 31, 3:15, Gaw 2:20, tingnan ang 
LANGIT (Pagdidilim ng Langit). 

Panahon at Direksiyon. Ang panahon ay ka- 
dalasang tinutukoy sa pamamagitan ng pagbanggit 
sa posisyon ng araw. (Gen 15:12, 17; 32:31: Deu 
16:6, Jos 8:29; Huk 9:33, 1Sa 11:9) Ang direksiyon 
ay ipinahihiwatig din sa katulad na paraan. (Deu 
11:30, Jos 12:1) Ang pananalitang “sa ilalim ng 


176 


araw” ay ginamit upang mangahulugan ng “saan- 
man (o sa lahat ng dako) sa lupa.” (Ec 5:18: 9:11) 
Ang “sa paningin” ng araw o “sa harap ng araw" ay 
nangangahulugang “sa hantad na dako, nakikita ng 
lahat.”--2Sa 12:11, 12. 

Makasagisag na Paggamit. Ang Diyos na Je- 
hova ay tinatawag na “araw at kalasag,” hindi dahil 
isa siyang diyos ng kalikasan, kundi dahil siya ang 
Bukal ng liwanag, buhay, at enerhiya. (Aw 84:11) 
Tinutukoy rin siya bilang isang lilim sa kaniyang 
bayan, anupat ‘hindi sila sinasaktan ng araw.' Dito 
ay inihahalintulad sa init ng araw yaong nagdada- 
la ng kapahamakan. (Aw 121:6, 7) Kung minsan, 
ang nakapapasong init ng araw ay sumasagisag sa 
pag-uusig (Mat 13:5, 6, 20, 21) at sa galit ng Diyos. 
--Apo 7:16. 

Inihalintulad ni Jehova ang mapaghimagsik na 
Jerusalem sa isang babae na nagsilang ng pitong 
anak, anupat inilalarawan ang kahatulang sasapit 
sa kaniya sa pamamagitan ng makasagisag na ka- 
pahayagang, “Ang kaniyang araw ay lumubog ha- 
bang araw pa,” samakatuwid nga, bago dumating 
ang gabi ng kaniyang buhay ay daranas siya ng ka- 
pahamakan. Natupad ito nang wasakin ng Babilon- 
ya ang Jerusalem. (Jer 15:9) Sa gayunding paraan, 
humula si Mikas laban sa mga propetang naglili- 
gaw sa Israel: “Lulubugan ng araw ang mga prope- 
ta, at ang araw ay magdidilim sa kanila.” (Mik 3:6; 
ihambing ang Am 8:9.) Ang pamamahala ng Ka- 
harian ni Jehova ay inilalarawan na napakaning- 
ning anupat bilang paghahambing ay masasabi: 
“Ang buwan na nasa kabilugan ay nalito, at ang su- 
misinag na araw ay napahiya.” (Isa 24:23) Sinabi ni 
Jesus na sa katapusan ng sistema ng mga bagay, 
“ang mga matuwid ay sisikat nang maliwanag na 
gaya ng araw sa kaharian ng kanilang Ama.”---Mat 
13:39, 43, ihambing ang Dan 12:3, tingnan ang 
LIWANAG, TANGLAW. 

Pagsamba sa Araw. Noong panahon ng pag- 
lilinis ni Haring Josias, “inalisan niya ng trabaho 
ang mga saserdote ng mga banyagang diyos, na 
inilagay ng mga hari ng Juda upang gumawa sila 
ng haing usok .. . sa araw at sa buwan.” “Higit pa 
rito, ang mga kabayo na ibinigay ng mga hari ng 
Juda sa araw ay pinatigil niya sa pagpasok sa ba- 
hay ni Jehova... at ang mga karo ng araw ay si- 
nunog niya sa apoy.” (2Ha 23:5, 11) Nang maglaon, 
ang propetang si Ezekiel, na nasa Babilonya noon, 
ay binigyan ng isang pangitain ng templo ni Jeho- 
va sa Jerusalem. Doon ay nakakita siya ng mga 
25 lalaki sa pagitan ng beranda at ng altar, na 'yu- 
muyukod sa dakong silangan, sa araw.” (Eze 8:16) 
Ang gayong kasuklam-suklam na mga gawain ang 
naging sanhi ng pagkawasak ng Jerusalem noong 
607 B.C.E., nang ang lunsod at ang templo ay giba- 


177 


in ng instrumento ni Jehova na si Nabucodonosor. 
--Jer 52:12-14. 

Anino na Umatras Nang Sampung Baytang. 
Bago pa man ang ikawalong siglo B.C.E., ang mga 
sundial ay ginagamit na sa Babilonya at sa Ehipto. 
Gayunman, ang salitang Hebreo na ma-@lohth, isi- 
naling “dia!” sa 2 Hari 20:11 at sa Isaias 38:8 sa 
King James Version, ay literal na nangangahulu- 
gang “mga baytang” (NW) o “mga digri,” gaya ng 
ipinakikita sa panggilid na impormasyon ng King 
James Version para sa mga talatang ito. Ginamit 
din ang salitang ito sa mga superskripsiyon ng 
15 “Awit ng mga Pagsampa, ang Awit 120 hang- 
gang 134. 

Sa binanggit na mga kasulatan, sa 2 Hari 20:8-11 
at Isaias 38:4-8, inilalahad ng ulat ang tungkol sa 
palatandaang ibinigay ng Diyos sa may-sakit na si 
Haring Hezekias bilang sagot sa panalangin ni Isa- 
ias. Kabilang dito ang pagpapangyari niya sa anino, 
na noon ay unti-unti nang nakababa, na bumalik at 
umatras nang sampung baytang. Maaari itong tu- 
mukoy sa mga baytang, o mga digri, ng isang dial 
na panukat ng panahon, at hindi imposible na may 
gayong sundial ang ama ni Hezekias, na maaaring 
nakuha pa nga nito sa Babilonya. Gayunman, nang 
talakayin ng Judiong istoryador na si Josephus ang 
ulat na ito, binanggit niya na ang mga baytang na 
ito ni Ahaz ay “nasa bahay,” nagpapahiwatig na 
ang mga ito ay bahagi ng isang hagdan. (Jewish 
Antiquities, X, 29 [ii, 1]) Malamang na may isang 
haligi sa tabi ng hagdan na tinatamaan ng sinag ng 
araw at lumilikha ng anino na unti-unting huma- 
haba sa mga baytang at nagsisilbing panukat ng 
panahon. 

Maaaring nasangkot sa isinagawang himala ang 
kaugnayan ng lupa sa araw, at kung gayon nga, 
maaaring katulad ito ng himalang nakaulat sa Jo- 
sue 10:12-14. (Tingnan ang KAPANGYARIHAN, MAKA- 
PANGYARIHANG MGA GAWA [Tumigil ang araw at bu- 
wan].) Waring nakarating sa malayo ang epekto ng 
palatandaang ito, yamang ipinakikita sa 2 Cronica 
32:24, 31 na may mga mensaherong isinugo sa Je- 
rusalem mula sa Babilonya upang mag-usisa tung- 
kol doon. 


ARAW, II [sa Ingles, day]. Pinasimulan ng 
Diyos na Jehova ang pangunahing dibisyon na ito 
ng panahon noong unang “araw” ng yugto nang 
inihahanda niya ang lupa para sa sangkatauhan, 
kung kailan maliwanag na tumagos sa mga suson 
ng ulap ang kalat na liwanag, anupat dahil dito, ang 
lupang nababalutan ng halumigmig ay nakaranas 
ng kauna-unahang araw at gabi nito habang umii- 
nog ito sa kaniyang axis at tinatamaan ng liwanag 
ng araw. “Pinaghiwalay ng Diyos ang liwanag at 


ARAW, II 


ang kadiliman. At pinasimulan ng Diyos na tawa- 
ging Araw ang liwanag, ngunit ang kadiliman ay 
tinawag niyang Gabi.” (Gen 1:4, 5) Dito, ang sali- 
tang “Araw” ay tumutukoy sa mga oras ng liwanag 
bilang kabaligtaran ng gabi. Ngunit pagkatapos 
nito, ginamit ng ulat ang salitang “araw” upang tu- 
mukoy sa iba pang mga yunit ng panahon na may 
iba't ibang haba. Kapuwa sa Hebreong Kasulatan at 
sa Griegong Kasulatan, ang salitang “araw” (sa 
Heb., yohm, sa Gr., he:me'ra) ay ginagamit sa lite- 
ral at sa makalarawan o makasagisag na diwa. 

Ang isang araw na solar, ang pangunahing yunit 
ng panahon, ay binubuo ng isang kumpletong pag- 
inog ng lupa sa axis nito, halimbawa, mula sa 
panahong lisanin ng araw ang isang meridyano, 
ang pinakamataas na lokasyong naaabot nito sa 
katanghaliang-tapat, hanggang sa makabalik ito 
roon. Sa kasalukuyan, ang araw na solar o sibil ay 
nahahati sa dalawang yugto na tig-12 oras. Sa Ing- 
les, ang mga oras bago ang katanghaliang-tapat ay 
tinutukoy sa pamamagitan ng Latin na ante meri- 
diem (a.m.) at ang mga oras naman pagkaraan ni- 
yaon, sa pamamagitan ng Latin na post meridiem 
(p.m.). Gayunman, noong panahon ng Bibliya, may 
sari-saring paraan ng pagtukoy sa mga dibisyon ng 
isang araw. 

Para sa mga Hebreo, ang isang araw ay nagsisi- 
mula sa gabi, pagkalubog ng araw, at nagtata- 
pos kinabukasan sa paglubog ng araw. Kung ga- 
yon, ang saklaw ng isang araw nila ay mula sa 
gabi hanggang sa sumunod na gabi. “Mula sa gabi 
hanggang sa gabi ay ipangingilin ninyo ang inyong 
sabbath.” (Lev 23:32) Sinusunod nito bilang parisan 
ang mga araw ng paglalang ni Jehova, gaya ng ipi- 
nakikita sa Genesis 1:5: “Nagkaroon ng gabi at nag- 
karoon ng umaga, ang unang araw."”--Ihambing 
ang Dan 8:14. 

Katulad din ng sistema ng mga Hebreo, ang 
isang araw para sa mga taga-Fenicia, mga Numi- 
diano, at mga taga-Atenas ay nagsisimula sa gabi 
hanggang sa sumunod na gabi. Sa kabilang dako, 
para sa mga Babilonyo, ang isang araw ay nag- 
uumpisa sa pagsikat ng araw hanggang sa sumu- 
nod na pagsikat ng araw. Para naman sa mga 
Ehipsiyo at mga Romano, ito ay nagsisimula sa 
hatinggabi hanggang sa sumunod na hatinggabi 
(gaya ng karaniwang sistema sa ngayon). 

Bagaman opisyal na nagsisimula sa gabi ang 
isang araw ng mga Hebreo, kung minsan ay tinu- 
tukoy nila ito na parang sa umaga nagsisimula. 
Halimbawa, ang Levitico 7:15 ay nagsasabi: “Ang 
karne ng haing pasasalamat ng kaniyang mga ha- 
ing pansalu-salo ay kakainin sa araw ng kani- 
yang paghahandog. Hindi siya magtatabi ng anu- 
mang bahagi niyaon hanggang sa umaga.” Walang 


ARAW, II 


alinlangan na ang ganitong pananalita ay ginamit 
lamang upang magpahiwatig ng paglipas ng mag- 
damag. 

Gaya ng binanggit sa ulat ng paglalang, ang 
yugtong may liwanag ng araw [daylight] ay tinata- 
wag ding araw. (Gen 1:5, 8:22) Sa Bibliya, hinaha- 
ti-hati ito ayon sa likas na mga yugto: pagbubu- 
kang-liwayway o kadiliman sa umaga, mismong 
bago magsimula ang maghapon (Aw 119:147: 1Sa 
30:17): pagsikat ng araw (Job 3:9): umaga (Gen 
24:54): tanghali o katanghaliang-tapat (Deu 28:29, 
1Ha 18:27, Isa 16:3, Gaw 22:6): paglubog ng araw, 
na palatandaan ng pagtatapos ng maghapon (Gen 
15:12, Jos 8:29), at takipsilim o kadiliman ng gabi 
(2Ha 7:5, 7). Alam din ng taong-bayan ang mga 
oras kung kailan naghahandog ng partikular na 
mga handog o kung kailan nagsusunog ng insenso 
ang mga saserdote.---1Ha 18:29, 36, Luc 1:10. 


Sa ano tumutukoy ang panahon 
“sa pagitan ng dalawang gabi”? 


May binanggit ang Kasulatan na “dalawang gabi” 
may kaugnayan sa pagpatay sa kordero ng Pasku- 
wa tuwing Nisan 14. (Exo 12:6) Sinasabi ng ilang 
komentaryo hinggil sa tradisyong Judio na ito ang 
panahon mula sa tanghali (kapag nagsisimula nang 
bumaba ang araw) hanggang sa paglubog ng araw. 
Gayunman, waring ang tamang kahulugan nito ay 
na ang unang gabi ay katumbas ng paglubog ng 
araw at ang ikalawang gabi naman ay katumbas ng 
panahon kapag naglaho na ang nalalabing liwa- 
nag ng araw at kumagat na ang dilim. (Deu 16:6, 
Aw 104:19, 20) Ganito ang pagkaunawa ng Kasti- 
lang rabbi na si Aben-Ezra (1092-1167), gayundin 
ng mga Samaritano at mga Judiong Karaite, at 
ito rin ang pangmalas ng mga iskolar na gaya 
nina Michaelis, Rosenmueller, Gesenius, Maurer, 
Kalisch, Knobel, at Keil. 

Bago ipinatapon sa Babilonya ang mga Hebreo, 
walang indikasyon na ang isang araw ay hinaha- 
ti-hati nila sa mga oras. Ang salitang “oras” na 
makikita sa Daniel 3:6, 15: 4:19, 33, 5:5 sa King 
James Version ay isinalin mula sa salitang Arama- 
iko na sha-ah, na literal na nangangahulugang 
“isang sulyap” at mas wastong isalin bilang isang 
“sandali.” Gayunman, pagkatapos ng pagkatapon, 
naging karaniwang kaugalian ng mga Judio ang 
paggamit ng mga oras. Kung tungkol naman sa 
“anino sa mga baytang" na binanggit sa Isaias 38:8 
at 2 Hari 20:8-11, posibleng tumutukoy ito sa pag- 
gamit ng isang sundial sa pagbilang ng oras, anu- 
pat ang araw ay lumilikha ng mga anino sa sunud- 
sunod na mga baytang.--Tingnan ang ARAW, I 
(Anino na Umatras Nang Sampung Baytang). 


178 


Ang sinaunang mga Babilonyo ay gumamit ng 
sistemang sexagesimal na salig sa bilang na 60. Sa 
sistemang ito nakuha ang ating paraan ng pagha- 
hati-hati ng isang araw sa 24 na oras (at sa dala- 
wang yugto na tig-12 oras), at ng bawat oras na- 
man sa 60 minuto na may tig-60 segundo. 

Noong mga araw ng ministeryo ni Jesus sa lupa, 
karaniwang kaugalian na hati-hatiin sa mga oras 
ang yugtong may liwanag ng araw. Kaya naman 
sinabi ni Jesus sa Juan 11:9: “May labindalawang 
oras na liwanag ng araw, hindi ba?” Ang mga 
ito ay karaniwang binibilang mula sa pagsikat ng 
araw hanggang sa paglubog nito, o mula bandang 
6:00 n.u. hanggang 6:00 n.h. Kaya ang “ikatlong 
oras” ay papatak nang mga 9:00 n.u., at gani- 
tong oras noon nang ibuhos ang banal na espiritu 
noong Pentecostes. (Mat 20:3, Gaw 2:15) Mga “ika- 
anim na oras" na, o tanghaling-tapat, nang si Jesus, 
na pagod na dahil sa paglalakbay, ay maupo sa 
may bukal ni Jacob, at ganitong oras din nang lub- 
hang magutom si Pedro sa Jope. (Ju 4:6, Gaw 10: 
9, 10) Bandang tanghaling-tapat din nang sumapit 
ang isang kadiliman sa buong lupa hanggang sa 
“ikasiyam na oras,” o mga 3:00 n.h., noong malagu- 
tan ng hininga si Jesus sa pahirapang tulos. (Mat 
27:45, 46; Luc 23:44, 46) Ang ikasiyam na oras na 
ito ay tinatawag ding “oras ng panalangin.” (Gaw 
3:1, 10:3, 4, 30) Kaya ang “ikapitong oras” ay mga 
1:00 nih. at ang “ikalabing-isang oras” naman ay 
mga 5:00 n.h. (Ju 4:52, Mat 20:6-12) Hinahati-hati 
rin nila noon ang gabi sa iba't ibang oras.--Gaw 
23:23, tingnan ang GABI. 

Kung minsan ay ginagamit ng mga Hebreo ang 
pananalitang “araw at gabi upang tumukoy sa 
isang bahagi lamang ng araw na solar na may 
24 na oras. Halimbawa, binabanggit ng 1 Hari 12: 
5, 12 na sinabi ni Rehoboam kay Jeroboam at sa 
mga Israelita na 'umalis sila nang tatlong araw' at 
pagkatapos ay bumalik sila sa kaniya. Hindi kum- 
pletong tatlong araw na tig-24 na oras ang ibig ni- 
yang sabihin kundi tig-iisang bahagi lamang ng 
bawat isa sa tatlong araw na iyon, at ipinakikita ito 
ng pagbalik sa kaniya ng bayan “noong ikatlong 
araw.” Sa Mateo 12:40 ay ganito rin ang kahulugan 
ng “tatlong araw at tatlong gabi” na pananatili ni 
Jesus sa Sheol. Ipinakikita ng ulat na siya'y binu- 
hay-muli noong “ikatlong araw.” Maliwanag na ga- 
nito ang pagkaunawa ng mga saserdoteng Judio sa 
mga salita ni Jesus, yamang sa pagsisikap nilang 
hadlangan ang kaniyang pagkabuhay-muli, sinipi 
nila ang sinabi ni Jesus: “Pagkatapos ng tatlong 
araw ay ibabangon ako,” at saka nila hiniling kay 
Pilato na iutos na “ang libingan ay mabantayang 
mabuti hanggang sa ikatlong araw.”--Mat 27:62- 
66; 28:1-6: pansinin ang iba pang mga halimbawa 
sa Gen 42:17, 18, Es 4:16, 5:1. 


179 


Hindi pinangalanan ng mga Hebreo ang mga 
araw ng sanlinggo, maliban sa ikapitong araw na 
tinawag na Sabbath. (Tingnan ang SABBATH, ARAW 
NG.) Tinutukoy nila ang iba't ibang araw ayon sa 
pagkakasunud-sunod ng mga ito. Noong mga araw 
ni Jesus at ng kaniyang mga apostol, ang araw 
bago ang Sabbath ay tinatawag na Paghahanda. 
(Mat 28:1, Gaw 20:7: Mar 15:42, Ju 19:31: tingnan 
ang SANLINGGO.) Sa mga pagano nanggaling ang 
kaugaliang tawagin ang mga araw ayon sa panga- 
lan ng mga planeta at iba pang mga bagay sa ka- 
langitan. Tinawag ng mga Romano ang kanilang 
mga araw ayon sa pangalan ng Araw [Sun], Buwan 
[Moon], Mars, Mercury, Jupiter, Venus, at Saturn, 
ngunit sa hilagang Europa, apat sa mga pangalang 
ito ang binago at isinunod sa mga pangalang Ale- 
man ng Romanong mga diyos na kinakatawanan 
ng mga araw na iyon. 

Kung minsan ay ginagamit ang salitang “araw” 
upang tumukoy sa distansiya, gaya halimbawa 
sa mga pananalitang “isang araw na paglalakbay” 
at “isang araw ng sabbath na paglalakbay. "--Bil 
11:31, Gaw 1:12, tingnan ang PANIMBANG AT PANU- 
KAT, MGA. 

Sa mga hula, kung minsan ay ginagamit ang 
isang araw upang kumatawan sa isang taon. Mapa- 
pansin ito sa Ezekiel 4:6: “Hihiga ka sa iyong ka- 
nang tagiliran sa ikalawang kalagayan, at dadalhin 
mo ang kamalian ng sambahayan ni Juda nang 
apatnapung araw. Isang araw para sa isang taon, 
isang araw para sa isang taon, ang ibinigay ko sa 
iyo.”---Tingnan din ang Bil 14:34. 

May kaugnayan sa mga hula, ang ilang espesi- 
pikong bilang ng mga araw na ibinigay ay: tat- 
lo at kalahating araw (Apo 11:9): 10 araw (Apo 
2:10): 40 araw (Eze 4:6): 390 araw (Eze 4:5); 
1,260 araw (Apo 11:3: 12:6); 1,290 araw (Dan 
12:11): 1,335 araw (Dan 12:12): at 2,300 araw (Dan 
8:14). 

Ang terminong “(mga) araw” ay ginagamit din 
upang tumukoy sa isang yugto ng panahon kung 
kailan nabuhay ang isang partikular na tao, gaya 
halimbawa ng “mga araw ni Noe” at “mga araw ni 
Lot.”--Luc 17:26-30, Isa 1:1. 

Ang iba pang mga halimbawa ng paggamit sa 
salitang “araw” sa malawakan o makasagisag na 
diwa ay: ang “araw na lalangin ng Diyos si Adan” 
(Gen 5:1), “ang araw ni Jehova” (Zef 1:7), ang “araw 
ng poot” (Zef 1:15), “ang araw ng kaligtasan” (2Co 
6:2), ang “araw ng paghuhukom” (2Pe 3:7), ang 
“dakilang araw ng Diyos na Makapangyarihan-sa- 
lahat” (Apo 16:14), at iba pa. 

Ang malawakang paggamit na ito sa salitang 
“araw” upang tumukoy sa mga yunit ng panahon 
na may iba't ibang haba ay malinaw na makikita sa 


ARAW, II 


ulat ng paglalang sa Genesis. Doon ay may bina- 
banggit na isang sanlinggo na binubuo ng anim na 
araw ng paglalang na sinundan ng isang ikapitong 
araw ng kapahingahan. Ang sanlinggong itinakda 
sa mga Judio sa ilalim ng tipang Kautusan na ibi- 
nigay sa kanila ng Diyos ay isang munting larawan 
ng sanlinggong iyon ng paglalang. (Exo 20:8-11) Sa 
rekord ng Kasulatan, ang ulat hinggil sa bawat isa 
sa anim na araw ng paglalang ay nagtatapos sa ga- 
nitong pananalita: “At nagkaroon ng gabi at nagka- 
roon ng umaga,” ang una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, 
ikalima, at ikaanim na araw. (Gen 1:5, 8, 13, 19, 23, 
31) Gayunman, hindi iniulat na nagtapos nang ga- 
nito ang ikapitong araw, anupat nagpapahiwatig na 
nagpapatuloy pa rin ang yugtong ito, kung kailan 
nagpapahinga na ang Diyos mula sa kaniyang mga 
gawaing paglalang para sa lupa. Sa Hebreo 4:1-10, 
ipinakita ng apostol na si Pablo na ang araw ng 
kapahingahan ng Diyos ay nagpapatuloy pa no- 
ong kaniyang panahon, at noon ay mahigit nang 
4,000 taon ang nakalilipas mula nang mag-umpisa 
ang ikapitong araw na yugtong iyon ng kapahinga- 
han. Ipinakikita nito na ang bawat araw ng pag- 
lalang, o yugto ng paggawa, ay hindi bababa sa 
libu-libong taon. Ang A Religious Encyclopædia 
(Tomo I, p. 613) ay nagsabi: “Ang mga araw ng 
paglalang ay mga araw ng paglikha, mga yugto sa 
isang proseso, ngunit hindi mga araw na tigdada- 
lawampu't apat na oras. ”---Inedit ni P. Schaff, 1894. 

Ang kabuuang anim na yunit ng panahon o “mga 
araw” ng paglalang na ginugol sa paghahanda ng 
planetang Lupa ay sinaklaw ng iisa at malawak na 
terminong “araw” sa Genesis 2:4: “Ito ang kasaysa- 
yan ng langit at ng lupa noong panahon na lalangin 
ang mga ito, noong araw na gawin ng Diyos na Je- 
hova ang lupa at langit.” 

Hindi maihahambing ang kalagayan ng tao sa 
kalagayan ng ating Maylalang, na hindi tumatahan 
sa ating sistema solar at hindi apektado ng sari- 
saring mga siklo at mga orbit nito. Tungkol sa 
Diyos, na mula sa panahong walang takda hang- 
gang sa panahong walang takda, ganito ang sabi 
ng salmista: “Sapagkat ang isang libong taon sa 
iyong paningin ay gaya lamang ng kahapon kapag 
ito ay nakalipas na, at gaya ng isang pagbabantay 
sa gabi.” (Aw 90:2, 4) Sa katulad na paraan, isinu- 
lat ng apostol na si Pedro na “ang isang araw kay 
Jehova ay gaya ng isang libong taon at ang isang 
libong taon ay gaya ng isang araw.” (2Pe 3:8) Para 
sa tao, ang isang yugto na 1,000 taon ay binubuo 
ng mga 365,242 indibiduwal na yunit ng panahon 
na may araw at gabi, ngunit para sa Maylalang, 
maaaring isa lamang itong tuluy-tuloy na yugto 
ng panahon na doo'y sinimulan niya at tinapos 
ang isang makabuluhang gawain, kung paanong 
inuumpisahan ng isang tao sa umaga ang isang 


ARAW NG PAGHUHUKOM 


gawain at tinatapos niya ito sa pagwawakas ng 
araw na iyon. 

Si Jehova ang Tagapagpasimula ng ating uniber- 
so kung saan mahigpit na magkakaugnay ang pa- 
nahon, kalawakan, paggalaw, materya, at enerhiya. 
Kinokontrol niya ang lahat ng ito kaayon ng kani- 
yang layunin, at sa pakikitungo niya sa kaniyang 
mga nilalang na naririto sa lupa, ang kaniyang mga 
pagkilos may kaugnayan sa kanila ay isinasagawa 
niya sa takdang panahon, sa mismong “araw at 
oras.” (Mat 24:36, Gal 4:4) Tinutupad niya sa eksak- 
tong panahon ang gayong mga pagkilos. 


ARAW NG PAGHUHUKOM. Isang espesi- 
pikong “araw,” o yugto, ng paghatol kung kailan 
pinapagsusulit ng Diyos ang partikular na mga 
grupo, mga bansa, o ang sangkatauhan sa pangka- 
lahatan. Maaaring ito ay panahon ng pagpuksa sa 
mga taong nahatulan nang karapat-dapat sa kama- 
tayan, o maaaring ang paghatol ay makapaglaan 
ng pagkakataon upang ang iba ay maligtas o mag- 
tamo pa nga ng buhay na walang hanggan. Tinu- 
koy ni Jesu-Kristo at ng kaniyang mga apostol 
ang isang “Araw ng Paghuhukom” sa hinaharap 
kung kailan hahatulan hindi lamang ang mga bu- 
hay kundi pati ang mga namatay na.--Mat 10:15, 
11:21-24: 12:41, 42; 2Ti 4:1, 2. 

Nakaraang mga Panahon ng Paghatol. No- 
ong nagdaang mga panahon, pinapagsulit ni Jeho- 
va ang mga bayan at mga bansa dahil sa kanilang 
mga ginawa. Inilapat niya ang kaniyang mga kaha- 
tulan sa pamamagitan ng pagpapasapit ng pagka- 
puksa. Ang gayong paglalapat ng mga kahatulan 
ay hindi para lamang magtanghal ng pisikal na la- 
kas o matinding kapangyarihan. Sa ilang kaso, ang 
salitang Hebreo na isinaling ‘hatol’ (mishpat') ay 
isinalin din bilang “katarungan” at “yaong tama.” 
(Ezr 7:10, Gen 18:25) Idiniriin ng Bibliya na si Jeho- 
va ay “maibigin sa katuwiran at katarungan,” kaya 
naman kalakip sa kaniyang paglalapat ng mga ka- 
hatulan ang dalawang katangiang ito.--Aw 33:5. 

Kung minsan, ang Diyos ay naglalapat ng kaha- 
tulan sa mga tao dahil sa kanilang balakyot na pag- 
gawi sa pang-araw-araw na buhay. Ang Sodoma at 
Gomorra ay halimbawa nito. Siniyasat ni Jehova 
ang mga lunsod na iyon at nakita niya na napaka- 
bigat ng kasalanan ng mga naninirahan doon, kaya 
naman ipinasiya niyang wasakin ang mga lun- 
sod. (Gen 18:20, 21; 19:14) Nang maglaon, isinulat 
ni Judas na ang mga lunsod na iyon ay duma- 
nas ng “parusang hatol [sa Gr., di'ken, “kahatulan,” 
Da, “katarungan,” Yg, “ganting katarungan,” ED] 
na walang-hanggang apoy.” (Jud 7) Samakatuwid, 
isang “araw” ng paghuhukom ang naranasan ng 
mga lunsod na iyon. 


180 


Isang usapin sa batas ang ipinakipaglaban ni Je- 
hova sa sinaunang Babilonya, na malaon nang kaa- 
way ng Diyos at ng kaniyang bayan. Dahil sa labis 
na kalupitan ng Babilonya sa mga Judio, anupat 
wala siyang balak na palayain sila pagkatapos ng 
kanilang 70-ta6ng pagkatapon, at dahil iniukol niya 
kay Marduk ang kapurihan ng kaniyang tagumpay 
laban sa bayan ng Diyos, ang Babilonya ay naging 
karapat-dapat sa paghatol. (Jer 51:36, Isa 14:3-6, 
17: Dan 5:1-4) Sumapit iyan sa Babilonya noong 
539 B.C.E. nang pabagsakin ito ng mga Medo at 
mga Persiano. Yamang ang kahatulang inilapat ay 
nagmula kay Jehova, ang panahong iyon ay mata- 
tawag na “araw ni Jehova."--Isa 13:1, 6, 9. 

Sa katulad na paraan, inihula ni Jeremias na ang 
Diyos ay “papasok sa paghatol” sa Edom at sa iba 
pang mga bansa. (Jer 25:17-31) Kaya naman, ang 
bansang ito na nagpakita ng pagkapoot kay Jeho- 
va at sa kaniyang bayan ay dumanas ng mapa- 
muksang paghatol noong “araw ni Jehova."---Ob 1, 
15, 16. 

Nang magtaksil ang Juda at Jerusalem at ma- 
ging karapat-dapat sa paghatol ng Diyos, nangako 
siya na “maglalapat [siya] sa gitna [nito] ng mga 
hudisyal na pasiya.” (Eze 5:8) Noong 607 B.C.E., 
dumating ang “araw ng poot ni Jehova” kalakip 
ang mapamuksang paghatol. (Eze 7:19) Gayun- 
man, may isa pang “araw,” o panahon, ng paghatol 
na inihula laban sa Jerusalem. Inihula ni Joel na 
ibubuhos ang espiritu bago sumapit ang “dakila at 
kakila-kilabot na araw ni Jehova.” (Joe 2:28-31) No- 
ong araw ng Pentecostes 33 C.E., sa ilalim ng pag- 
kasi ay ipinaliwanag ni Pedro na natutupad na sa 
kanila ang hulang iyon. (Gaw 2:16-20) Ang ma- 
pamuksang “araw ni Jehova” ay dumating noong 
70 C.E. nang ilapat ng mga hukbong Romano sa 
mga Judio ang kahatulan ng Diyos. Gaya ng inihu- 
la ni Jesus, iyon ay “mga araw para sa paglalapat 
ng katarungan.”--Luc 21:22: tingnan ang PAGPUKSA, 
PAGWASAK. 

Panghinaharap na mga Panahon ng Pag- 
lalapat ng Kahatulan. Bukod sa mga hula sa 
Hebreong Kasulatan, binabanggit ng Bibliya ang 
panghinaharap na mga araw ng paghatol na may 
kalakip na pagpuksa. Inihula ng Apocalipsis ang 
panahon kung kailan lubusang susunugin sa apoy 
ang “Babilonyang Dakila.” Ilalapat sa kaniya ang 
parusang hatol na ito dahil sa kaniyang pakikiapid 
sa mga bansa at sa pagkalasing niya sa dugo ng 
mga saksi ni Jesus. (Apo 17:1-6, 18:8, 20; 19:1, 2) 
Binanggit ni Pedro ang isa pang paglalapat ng ka- 
hatulan nang tukuyin niya ang nangyari noong 
araw ni Noe at ihula niya ang pagdating ng isang 
“araw ng paghuhukom at ng pagkapuksa ng mga 
taong di-makadiyos.” (2Pe 3:7) Sinasabi sa Apoca- 


181 


lipsis na ang gayong pagpuksa ay ilalapat ng isa na 
tinatawag na “Ang Salita ng Diyos.” Sasaktan niya 
ang mga bansa sa pamamagitan ng isang maha- 
bang tabak. (Apo 19:11-16, ihambing ang Jud 14, 
15.) Gayundin, noong unang siglo ay napatawan na 
ng hatol ang Diyablo, at alam ng mga demonyong 
pinamamahalaan niya na ihahagis sila sa kalali- 
man, gaya rin ni Satanas. (1Ti 3:6, Luc 8:31, Apo 
20:1-3) Kaya naman, ang paghuhukom na naghi- 
hintay sa kanila ay paglalapat lamang ng kahatu- 
lan na patiuna nang naipasiya.--Jud 6: 2Pe 2:4: 
1Co 6:3. 

Maaaring Kaayaaya o Di-kaayaaya. Sa Kris- 
tiyanong Griegong Kasulatan, ang karamihan sa 
paglitaw ng mga salitang ‘hatol’ at “paghuhukom” 
(sa Gr., kri'sis at kri ma) ay malinaw na tumutukoy 
sa di-kaayaayang hatol. Sa Juan 5:24, 29, ang “pag- 
hatol” ay ipinakitang kabaligtaran ng “buhay” at 
“buhay na walang hanggan,” sa gayo'y nagpapahi- 
watig ng di-kaayaayang hatol na nangangahulu- 
gan ng kamatayan. (2Pe 2:9: 3:7: Ju 3:18, 19) Ga- 
yunman, hindi lahat ng di-kaayaayang hatol ay 
humahantong sa pagkapuksa. Makikita ito sa sina- 
bi ni Pablo sa 1 Corinto 11:27-32 tungkol sa pag- 
diriwang ng Hapunan ng Panginoon. Kung hindi 
wastong napag-uunawa ng isang tao ang kani- 
yang ginagawa, posibleng kumain at uminom siya 
ng “hatol laban sa kaniyang sarili.” Pagkatapos ay 
sinabi ni Pablo: “Kapag tayo ay hinahatulan, di- 
nidisiplina tayo ni Jehova, upang huwag tayong 
mapatawan ng hatol kasama ng sanlibutan.” Sama- 
katuwid, maaaring tumanggap ng di-kaayaayang 
hatol ang isa ngunit hindi iyon hahantong sa wa- 
lang-hanggang pagkapuksa kung siya'y magsisisi. 

Ipinakikita rin ng 2 Corinto 5:10 na may hatol na 
kaayaaya. Tungkol sa mga mahahayag sa harap ng 
luklukan ng paghatol, sinasabi ng talatang iyon: 
“[Makakamit] ng bawat isa ang kaniyang gantimpa- 
la... ayon sa mga bagay na isinagawa niya, ito 
man ay mabuti o buktot.” Maliwanag na ang pag- 
hatol na binanggit sa Apocalipsis 20:13 ay magdu- 
dulot ng kaayaayang resulta para sa marami. Ang 
mga patay na tatanggap ng di-kaayaayang hatol 
ay ihahagis sa “lawa ng apoy.” Gayunman, ang 
ibang mga patay ay tatanggap ng kaayaayang ha- 
tol, palibhasa'y nasumpungan silang “nakasulat sa 
aklat ng buhay.”---Apo 20:15. 

Personal na Magsusulit sa Araw ng Paghu- 
hukom. Alam ng mga Hebreo noon na personal 
silang pagsusulitin ng Diyos sa kanilang paggawi. 
(Ec 11:9, 12:14) Binanggit naman sa Kristiyanong 
Griegong Kasulatan ang pagdating ng isang espe- 
sipikong yugto, o “araw,” kung kailan indibiduwal 
na hahatulan ang mga tao, kapuwa ang mga buhay 
at ang mga patay.--2Ti 4:1, 2. 


ARAW NG PAGHUHUKOM 


Kung sino ang mga hukom. Sa Hebreong Ka- 
sulatan, sinasabing si Jehova ang “Hukom ng bu- 
ong lupa.” (Gen 18:25) Sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan, tinatawag siyang “Hukom ng lahat.” 
(Heb 12:23) Gayunman, inatasan niya ang kani- 
yang anak upang humatol para sa kaniya. (Ju 5:22) 
Sinasabi ng Bibliya na si Jesus ay “inatasan” at “iti- 
nalaga” na magsagawa ng paghatol. (Gaw 10:42, 
17:31, 2Ti 4:1) Yamang si Jesus ay binigyan ng 
Diyos ng gayong awtoridad, hindi nagkakasalunga- 
tan ang teksto na nagsasabing ang mga indibidu- 
wal ay “tatayo sa harap ng luklukan ng paghatol ng 
Diyos” at ang talata na nagsasabing sila'y 'maha- 
hayag sa harap ng luklukan ng paghatol ng Kristo.” 
--Ro 14:10, 2Co 5:10. 

Sinabi rin ni Jesus sa kaniyang mga apostol na 
kapag umupo siya sa kaniyang trono sa “muling- 
paglalang,” sila rin ay “uupo . . . sa labindalawang 
trono” upang humatol. (Mat 19:28, Luc 22:28-30) 
Binanggit ni Pablo na ang mga Kristiyanong “tina- 
wag upang maging mga banal” ay hahatol sa san- 
libutan. (1Co 1:2: 6:2) Bukod diyan, sa pangitain ay 
nakita ng apostol na si Juan ang panahon kapag tu- 
manggap na ng “kapangyarihang humatol” ang 
ilan. (Apo 20:4) Batay sa mga tekstong nabanggit, 
maliwanag na kabilang sa mga ito ang mga apos- 
tol at ang iba pang mga banal. Ang ganiyang kon- 
klusyon ay sinusuportahan ng natitirang bahagi ng 
talata, na bumabanggit sa mga mamamahalang 
kasama ni Kristo sa panahon ng Milenyo. Samaka- 
tuwid, ang mga ito ay magiging mga haring hukom 
kasama ni Jesus. 

Tiyak na makatarungan ang paghatol na isasaga- 
wa sa Araw ng Paghuhukom, sapagkat “ang mga 
kahatulan ni Jehova ay totoo at matuwid.” (Apo 19: 
1, 2) Matuwid at totoo rin ang paghatol ng kani- 
yang mga inatasan. (Ju 5:30, 8:16, Apo 1:1, 2:23) 
Hindi nila babaluktutin ang katarungan ni ikukubli 
man nila ang katotohanan. 

Nasasangkot ang pagkabuhay-muli. Nang ga- 
mitin ni Jesus ang pananalitang “Araw ng Paghu- 
hukom,” tinukoy rin niya ang pagkabuhay-muli ng 
mga patay. Binanggit niya na posibleng tanggihan 
ng isang lunsod ang mga apostol at ang kani- 
lang mensahe, at sinabi niya: “Higit na mababa- 
ta ng lupain ng Sodoma at Gomorra ang Araw 
ng Paghuhukom kaysa ng lunsod na iyon.” (Mat 
10:15) Bagaman maliwanag na gumamit siya rito 
ng hyperbole (yamang walang-hanggang pagka- 
puksa ang sumapit sa Sodoma at Gomorra), ipi- 
nahihiwatig ng kaniyang pananalita na may isa- 
sagawang panghinaharap na paghuhukom sa ilan 
na nagmula sa unang-siglong lunsod na iyon ng 
mga Judio. (Ihambing ang Mat 11:22-24: Luc 10:13- 
15: Jud 7.) Mas malinaw pa ang sinabi ni Jesus na 


ARAW NG PANGINOON 


“ang reyna ng timog ay ibabangon sa paghuhu- 
kom.” (Mat 12:41, 42, Luc 11:31, 32) Mauunawaan 
nang husto ang mga pananalita sa Bibliya tungkol 
sa paghatol ni Jesus “sa mga buhay at sa mga pa- 
tay” kung isasaalang-alang na may magaganap na 
pagkabuhay-muli sa Araw ng Paghuhukom.---Gaw 
10:42, 2Ti 4:1. 

Makikita sa Apocalipsis 20:12, 13 ang huling in- 
dikasyon na marami sa mga hahatulan sa Araw ng 
Paghuhukom ay mga taong binuhay-muli. Inilala- 
rawan doon ang mga indibiduwal na “nakatayo sa 
harap ng trono.” May binabanggit na mga patay, at 
sinasabi rin na ibinigay ng kamatayan at ng Hades 
ang mga patay na nasa kanila. Ang lahat ng mga 
ito ay hinatulan. 

Kung kailan magaganap ang Araw ng Paghu- 
hukom. Sa Juan 12:48, iniugnay ni Kristo sa “hu- 
ling araw” ang paghatol sa mga tao. Ayon sa Apo- 
calipsis 11:17, 18, may magaganap na paghatol sa 
mga patay kapag kinuha na ng Diyos ang kaniyang 
dakilang kapangyarihan at nagsimula na siyang 
mamahala bilang hari sa pantanging paraan. Bini- 
bigyang-linaw pa ito ng pagkakasunud-sunod ng 
mga pangyayaring nakaulat sa Apocalipsis kaba- 
nata 19 at 20. Binanggit doon ang isang digmaan 
kung saan papatayin ng “Hari ng mga hari” “ang 
mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo.” (Pa- 
tiuna na itong tinukoy sa Apocalipsis [16:14] bilang 
“digmaan ng dakilang araw ng Diyos na Maka- 
pangyarihan-sa-lahat.”) Pagkatapos ay igagapos si 
Satanas sa loob ng isang libong taon. Sa panahon 
ng isang libong taon, maglilingkod ang mga haring 
hukom kasama ni Kristo. Sa konteksto ring iyon, 
binanggit ang pagkabuhay-muli at ang paghatol 
sa mga patay. Samakatuwid, ito'y isang pahiwatig 
kung kailan magaganap ang Araw ng Paghuhu- 
kom. At kung ibabatay sa Kasulatan, hindi imposi- 
ble na tawaging isang “araw” ang isang yugto na 
may habang isang libong taon, sapagkat binabang- 
git ng Bibliya ang gayong pagtutumbas.---2Pe 3:8, 
Aw 90:4. 

Saligan sa paghatol. Upang ilarawan kung ano 
ang mangyayari sa lupa sa panahon ng paghuhu- 
kom, sinasabi ng Apocalipsis 20:12 na ang mga pa- 
tay na binuhay-muli ay 'hahatulan batay sa mga 
bagay na nakasulat sa mga balumbon ayon sa ka- 
nilang mga gawa.” Hindi sila hahatulan salig sa ka- 
nilang mga gawa bago sila namatay, dahil ayon 
sa alituntuning nasa Roma 6:7: “Siya na namatay 
ay napawalang-sala na mula sa kaniyang kasala- 
nan.” 

Gayunman, sinabi ni Jesus na dahil sa pagtang- 
ging magbigay-pansin sa kaniyang makapangyari- 
hang mga gawa at magsisi o dahil sa hindi pagtu- 
gon sa mensahe ng Diyos, magiging mahirap para 


182 


sa iba na batahin ang Araw ng Paghuhukom.---Mat 
10:14, 15; 11:21-24. 


ARAW NG PANGINOON. Isang itinakdang 
yugto ng panahon kung kailan matagumpay 
na isasakatuparan ng Panginoong Jesu-Kristo ang 
partikular na mga bagay may kaugnayan sa layu- 
nin ng Diyos. 

Ayon sa pagkakagamit sa Bibliya, ang salitang 
“araw” ay maaaring tumukoy sa isang yugto ng pa- 
nahon na mas mahaba kaysa sa 24 na oras. (Gen 
2:4: Ju 8:56, 2Pe 3:8) Ipinakikita ng konteksto ng 
Apocalipsis 1:10 na ang “araw ng Panginoon" na ito 
ay hindi isang ordinaryong araw na may 24 na 
oras. Yamang si Juan ay dumating “sa araw ng Pa- 
nginoon” “sa pamamagitan ng pagkasi,” hindi iyon 
maaaring tumukoy sa isang ordinaryong araw ng 
sanlinggo. Hindi kailangang kasihan si Juan para 
makarating siya sa isang espesipikong araw ng 
sanlinggo. Kaya tiyak na “ang araw ng Panginoon” 
ay tumutukoy sa isang panahon sa hinaharap kung 
kailan magaganap ang mga pangyayaring nakita ni 
Juan sa pangitain. Kasama sa mga pangyayaring 
iyon ang digmaan sa langit at ang pagpapalayas 
kay Satanas, ang pagkapuksa ng Babilonyang Daki- 
la at ng mga hari sa lupa at ng kanilang mga huk- 
bo, ang paggapos at pagbubulid kay Satanas sa ka- 
laliman, ang pagkabuhay-muli ng mga patay, at 
ang Sanlibong Taong Paghahari ni Kristo. 

Ipinakikita ng konteksto na ang Panginoong tinu- 
tukoy sa pananalitang “araw ng Panginoon” ay 
si Jesu-Kristo. Karaka-raka pagdating ni Juan “sa 
araw ng Panginoon,” narinig niya, hindi ang tinig 
ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat, kundi ang 
tinig ng binuhay-muling Anak ng Diyos. (Apo 1:10- 
18) Ang “araw ng Panginoon’ na binanggit sa 1 Co- 
rinto 1:8, 5:5, at 2 Corinto 1:14 ay kapit din kay 
Jesu-Kristo. 


ARAW NI JEHOVA. Ang natatanging yugto 
ng panahon, na hindi 24 na oras lamang, kung ka- 
ilan kikilos si Jehova laban sa kaniyang mga kaa- 
way at alang-alang sa kaniyang bayan. Sa “araw” 
na iyon, magtatagumpay si Jehova laban sa mga 
sumasalansang sa kaniya sa pamamagitan ng pag- 
lalapat ng kahatulan laban sa mga balakyot. Iyon 
ay isa ring panahon ng kaligtasan at katubusan 
para sa mga matuwid, ang araw kung kailan lub- 
hang matataas si Jehova bilang ang Kadaki-dakila- 
an. Kaya sa doblihang paraan, ang dakilang araw 
ni Jehova ay isang araw na pantanging nauukol sa 
kaniya. 

Detalyadong inilalarawan sa Kasulatan ang araw 
na iyon bilang isang panahon ng pagbabaka, isang 
dakila at kakila-kilabot na araw ng kadiliman at 
nag-aapoy na galit, isang araw ng poot, kabaga- 


183 


bagan, panggigipuspos, pagkatiwangwang, at pa- 
ngamba. Sa pamamagitan ng propetang si Amos, 
tinanong ng Diyos ang suwail na Israel: “Ano nga 
ang magiging kahulugan sa inyo ng araw ni Jeho- 
va?” Bilang sagot ay sinabi niya: “Iyon ay magiging 
kadiliman, at walang liwanag, gaya ng pagtakas ng 
isang tao dahil sa leon, at nakasalubong niya ang 
oso, at gaya ng pagpasok niya sa bahay at itinukod 
niya sa pader ang kaniyang kamay, at kinagat siya 
ng serpiyente.” (Am 5:18-20) Sinabi ng Diyos kay 
Isaias: “Narito! Ang araw ni Jehova ay dumarating, 
malupit kapuwa sa pagkapoot at sa pag-aapoy ng 
galit.” (Isa 13:9) “Ang araw na iyon ay araw ng 
poot, araw ng kabagabagan at ng panggigipuspos, 
araw ng bagyo at ng pagkatiwangwang, araw ng 
kadiliman at ng karimlan, araw ng mga ulap at ng 
makapal na karimlan.” (Zef 1:15) Sa gayong pana- 
hon ng kaligaligan, walang anumang kabuluhan 
ang salapi ng isang tao. “Sa mga lansangan ay ita- 
tapon nila ang kanilang pilak . . . Maging ang kani- 
lang pilak man o ang kanilang ginto ay hindi ma- 
kapagliligtas sa kanila sa araw ng poot ni Jehova.” 
- Eze 7:19: Zef 1:18. 

Ipinakita ng mga propeta ang pagkaapurahan ng 
araw ni Jehova, anupat paulit-ulit silang nagbabala 
tungkol sa pagkanalalapit nito. “Ang dakilang araw 
ni Jehova ay malapit na. Iyon ay malapit na, at iyon 
ay lubhang minamadali.” (Zef 1:14) “Sa aba ng 
araw na iyon, sapagkat ang araw ni Jehova ay ma- 
lapit na.” “Maligalig ang lahat ng tumatahan sa lu- 
pain, sapagkat ang araw ni Jehova ay dumarating, 
sapagkat iyon ay malapit na!”--Joe 1:15: 2:1, 2. 

Mga Panahon ng Pagpuksa Bilang Hatol. 
Batay sa ilang bahagi ng mga hula at sa mga pang- 
yayaring kasunod ng mga ito, lumilitaw na ang pa- 
nanalitang “araw ni Jehova” ay tumutukoy sa iba't 
ibang panahon ng pagpuksa bilang hatol na naga- 
nap noong sinaunang panahon sa mga kamay ng 
Kataas-taasan, bagaman sa maliit na paraan la- 
mang. Halimbawa, nakita ni Isaias sa pangitain 
kung ano ang sasapit sa di-tapat na Juda at Jerusa- 
lem sa “araw na nauukol kay Jehova ng mga huk- 
bo,” na darating sa “lahat ng palalo at matayog” sa 
gitna nila. (Isa 2:11-17) Nagsalita si Ezekiel sa di- 
tapat na mga propeta ng Israel at binabalaan sila 
na hindi nila mapatitibay ang kanilang mga lunsod 
upang ang mga iyon ay “makatayo sa pagbabaka sa 
araw ni Jehova.” (Eze 13:5) Sa pamamagitan ng 
propetang si Zefanias, inihula ni Jehova na iuunat 
niya ang kaniyang kamay laban sa Juda at Jerusa- 
lem at pagtutuunan niya ang mga ito ng panta- 
nging pansin upang hindi makatakas maging ang 
mga prinsipe o ang mga anak ng hari. (Zef 1:4-8) 
Gaya ng ipinakikita ng mga pangyayari, ang araw 
na iyon ni Jehova ay dumating sa mga tumatahan 
sa Jerusalem noong 607 B.C.E. 


ARAW NI JEHOVA 


Noong panahong iyon ng kabagabagan sa Juda 
at Jerusalem, ang karatig na mga bansang gaya ng 
Edom ay nagpakita ng pagkapoot kay Jehova at sa 
kaniyang bayan, kung kaya humula ang propetang 
si Obadias (tal 1, 15) laban sa kanila: “Sapagkat ang 
araw ni Jehova laban sa lahat ng mga bansa ay 
malapit na. Kung paano mo ginawa, gayon ang ga- 
gawin sa iyo.” Sa katulad na paraan, “ang araw ni 
Jehova” at ang lahat ng maapoy na pagkapuksa na 
ipinahiwatig ng pananalitang iyon ay sumapit sa 
Babilonya at Ehipto gaya ng inihula.--Isa 13:1, 6, 
Jer 46:1, 2, 10. 

Nang maglaon, sa pamamagitan ng propetang si 
Malakias, isa pang “dakila at kakila-kilabot na araw 
ni Jehova” ang inihula, at sinabing bago iyon suma- 
pit ay darating muna si “Elias na propeta.” (Mal 
4:5, 6) Ang orihinal na Elias ay nabuhay mga 
500 taon bago bigkasin ang hulang iyon, ngunit no- 
ong unang siglo C.E., tuwirang sinabi ni Jesus na si 
Juan na Tagapagbautismo ang inihulang katumbas 
ni Elias. (Mat 11:12-14: Mar 9:11-13) Kaya nang pa- 
nahong iyon ay nalalapit na ang isang “araw ni Je- 
hova.” Noong Pentecostes ng 33 C.E., ipinaliwanag 
ni Pedro na ang nagaganap noon ay katuparan ng 
hula ni Joel (Joe 2:28-32) may kinalaman sa pagbu- 
buhos ng espiritu ng Diyos at na iyon ay nakatakda 
ring mangyari bago dumating “ang dakila at ma- 
ningning na araw ni Jehova.” (Gaw 2:16-21) Ang 
araw na iyon ni Jehova ay sumapit noong 70 C.E. 
nang matupad ang kaniyang Salita at pangyarihin 
niyang ilapat ng mga hukbo ng Roma ang kaniyang 
hatol sa bansang nagtakwil sa Anak ng Diyos at ta- 
hasang sumigaw: “Wala kaming hari kundi si Ce- 
sar.”—Ju 19:15: Dan 9:24-27. 

Gayunman, ang Kasulatan ay may tinutukoy na 
isa pang “araw ni Jehova” sa hinaharap. Pagkara- 
ang maisauli sa Jerusalem ang mga Judio pagkata- 
pos ng kanilang pagkatapon sa Babilonya, inutusan 
ni Jehova ang propetang si Zacarias (14:1-3) na hu- 
mula tungkol sa isang “araw . . . na nauukol kay Je- 
hova” kung kailan titipunin niya, hindi lamang ang 
isang bansa, kundi “ang lahat ng mga bansa laban 
sa Jerusalem,” anupat sa kasukdulan ng araw na 
iyon “si Jehova ay tiyak na lalabas at makikipagdig- 
ma laban sa mga bansang iyon” upang lipulin sila. 
Sa ilalim ng pagkasi, iniugnay ng apostol na si Pa- 
blo ang pagdating ng “araw ni Jehova” sa pagkana- 
ririto ni Kristo. (2Te 2:1, 2) At binanggit iyon ni Pe- 
dro may kaugnayan sa pagtatatag ng ‘mga bagong 
langit at isang bagong lupa na tatahanan ng katu- 
wWiran.'---2Pe 3:10-13. 

Dapat ikabahala ng bawat isa ang kaniyang ka- 
ligtasan sa panahon ng dakilang araw ni Jehova. 
Matapos iharap ang tanong na, “Sino ang makata- 
tagal dito?” sinabi ni Joel, “Si Jehova ay magiging 


ARBA 


kanlungan para sa kaniyang bayan.” (Joe 2:11, 
3:16) Ang paanyaya ay malugod na ipinaaabot sa 
lahat, ngunit iilan lamang ang tumatanggap sa 
paglalaang ito ng kanlungan sa pamamagitan ng 
pagsunod sa payo ni Zefanias, na nagsasabi: “Bago 
ang batas ay magsilang ng anuman, bago ang araw 
ay dumaang gaya ng ipa, bago dumating sa inyo 
ang nag-aapoy na galit ni Jehova, bago dumating 
sa inyo ang araw ng galit ni Jehova, hanapin ninyo 
si Jehova, ninyong lahat na maaamo sa lupa, na 
nagsasagawa ng Kaniyang hudisyal na pasiya. Ha- 
napin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang ka- 
amuan. Baka sakaling makubli kayo sa araw ng ga- 
lit ni Jehova. ”--Zef 2:2, 3. 


ARBA [Apat]. Siya ay tinawag na “ama” o “ang 
dakilang tao” ng mga Anakim at lumilitaw na siya 
ang nagtatag ng Kiriat-arba, na tinawag na Hebron 
nang maglaon. (Jos 14:15, 15:13, 21:11) Ipinapala- 
gay ng ilan na ang Anak ay isang katawagan para 
sa lahi ng mga higante na nagmula kay Arba sa 
halip na personal na pangalan ng anak ni Arba at 
sa gayo'y itinuturing nila si Arba bilang ang aktu- 
wal na pinagmulan ng mga Anakim.---Tingnan 
ang ANAK, ANAKIM, MGA. 


ARBATITA [Ng (Mula sa) Bet-araba]. Isa na 
nagmula sa lunsod ng Bet-araba sa ilang (Jos 
15:61), isang lunsod na malapit sa Jerico sa Distri- 
to ng Libis ng Jordan. (Jos 18:21, 22) Ang isa sa 
makapangyarihang mga lalaking mandirigma ni 
David, si Abi-albon, o Abiel, ay isang Arbatita. 
--2Sa 23:8, 31, 1Cr 11:10, 32. 


ARBEL, BAHAY NI. Ang bahay ni Arbel 
(“Bet-arbel,” MB, NPV; “Beth-arbel,” AS-Tg) ay si- 
namsaman ni Salman, ngunit hindi matiyak kung 
kailan ito nangyari. (Os 10:14) Karaniwan nang ipi- 
napalagay na ang lugar na ito ay ang Irbid, mga 
29 na km (18 mi) sa TS ng Dagat ng Galilea, sama- 
katuwid ay nasa Gilead. 


ARBITA. Isang katutubo ng lunsod ng Arab, 
malapit sa Hebron sa bulubunduking pook ng Juda. 
Si Paarai, isa sa makapangyarihang mga lalaki ni 
David, ay isang Arbita.---2Sa 23:8, 35. 


ARD. Isa sa pitumpung kaluluwa sa sambaha- 
yan ni Jacob na pumaroon sa Ehipto.” (Gen 46:21, 
27) Sa ulat ng Genesis ay tinatawag siyang anak ni 
Benjamin, ngunit kung ihahambing dito ang Bilang 
26:40, malamang na ang ibig sabihin ay “apo.” 
Kung siya ay apo ni Benjamin, posibleng siya rin 
ang Addar sa 1 Cronica 8:3. 


ARDITA, MGA [Ni (Kay) Ard]. Isang Benja- 
mitang pamilya na nagmula kay Ard, isang anak ni 
Bela.--Bil 26:40. 


184 


ARDON. Isa sa mga anak na lalaki ni Caleb na 
anak ni Hezron; mula sa tribo ni Juda.— 1Cr 2:18. 


ARELI, MGA ARELITA. Ang ikapitong bi- 
nanggit na anak ni Gad, na isa sa mga pumaro- 
on sa Ehipto kasama ng pamilya ni Jacob noong 
1728 B.C.E. Siya ay naging ulo ng pamilya ng mga 
Arelita na kabilang sa sensus na kinuha sa ilang di- 
katagalan bago pumasok ang Israel sa Lupang Pa- 
ngako.---Gen 46:8, 16, Bil 26:17. 


AREOPAGO [Hill of Ares: Mars' Hill]. Isang 
burol sa HK ng mataas na Akropolis ng Atenas, 
anupat sa pagitan ng mga ito ay may isang maba- 
baw na libis. Ang makitid at tigang na tagaytay 
na ito ng batong-apog ay may taas na 113 m 
(370 piye), at ang Akropolis naman sa TS nito ay 
mas mataas pa nang 43 m (141 piye). Ang daanan 
paahon sa Mars' Hill ay hindi matarik kung mula 
sa H ngunit napakatarik naman kung mula sa T. 
Ang burol na ito ay dating may Griegong mga al- 
tar, mga santuwaryo ng templo, at mga estatuwa. 
Dito rin mismo nagsesesyon noon ang korte supre- 
ma ng Areopago. Wala na ang lahat ng ito sa nga- 
yon, anupat ang natitira na lamang ay ilang mala- 
lapad na upuan na inukit sa bato. 

Sa isa sa mga pagdalaw ng apostol na si Pablo sa 
Atenas, pinigilan siya ng ilang taga-Atenas at di- 
nala siya sa Areopago, na sinasabi: “Maaari bang 
malaman namin kung ano ang bagong turong ito 
na sinasalita mo? Sapagkat naghaharap ka ng ilang 
bagay na kakaiba sa aming pandinig.” (Gaw 17:19, 
20) Bilang tugon, maingat na naglahad si Pablo ng 
magkakaugnay na matitibay na katotohanan anu- 
pat nakapagharap siya ng isang lohikal, kapani- 
paniwala, at nakakukumbinsing argumento. Hindi 
natapos ni Pablo ang kaniyang diskurso, sapagkat 
“nang marinig nila ang tungkol sa pagkabuhay- 
muli ng mga patay,” ang mga manlilibak ay nagsi- 
mulang mangutya. Ngunit bago pa man ito mang- 
yari, napagbukud-bukod na ng apostol sa tatlong 
grupo ang kaniyang mga tagapakinig ayon sa kani- 
kanilang opinyon. Bagaman ang ilan ay nanlibak, 
at ang ilan ay nagsabing makikinig sila sa ibang 
pagkakataon, ang iba naman ay “naging mga ma- 
nanampalataya, na kabilang din dito si Dionisio, 
isang hukom ng hukuman ng Areopago, at ang 
isang babae na nagngangalang Damaris, at ang iba 
pa bukod sa kanila.” (Gaw 17:22-34) Sa ngayon ay 
may isang plakeng bronse sa Mars' Hill na nagpa- 
paalaala ng pangyayaring ito at kababasahan ng 
diskursong iyon ng apostol na si Pablo. Hindi mati- 
yak kung nagsalita si Pablo sa harap ng korte 
ng Areopago noong pagkakataong iyon, ngunit sa 
paanuman ay may isang miyembro ng bantog 


Plakeng Griego na nagpapaalaala sa 
pahayag ni Pablo sa Areopago 
(Gaw 17:22-31) 


na korteng iyon na nakinig sa kaniya.---LARAWAN, 
Tomo 2, p. 746. 


ARETAS [May Kagalingan: Mahusay]. Ang ka- 
huli-hulihan sa ilang haring Arabe na may gani- 
tong pangalan na namamahala sa Damasco nang 
ang gobernador nito ay sumali sa isang pakana ng 
mga Judio na patayin si Pablo. Nakatakas ang apos- 
tol na si Pablo lulan ng isang sulihiyang basket na 
ibinaba mula sa isang bintana sa pader ng lunsod. 
--Gaw 9:23-25, 2Co 11:32, 33. 

Ibinigay ni Aretas ang kaniyang anak na babae 
upang mapangasawa ni Herodes Antipas (tingnan 
ang HERODESs Blg. 2) ngunit diniborsiyo ni Herodes 
ang kaniyang anak upang mapangasawa si Hero- 
dias---ang mapangalunyang pagsasama na hinatu- 
lan ni Juan na Tagapagbautismo. (Mat 14:3, 4) Hi- 
git pang napagalit si Aretas dahil sa mga pagtatalo 
may kinalaman sa mga hanggahan kung kaya si- 
nalakay niya si Antipas at lubusan niya itong nata- 
lo. Sa gayon ay inutusan ni Emperador Tiberio ang 
gobernador ng Sirya, si Vitellius, na dakpin si Are- 
tas patay man o buhay. Inihanda ni Vitellius, na ka- 
away rin ni Antipas, ang kaniyang mga hukbo, 
ngunit namatay si Tiberio noong 37 C.E., at ang 
kampanya laban kay Aretas ay iniurong. Binago ng 


ARGAMASA 
kahalili ni Tiberio na si Caligula ang gayong pata- 
karan, itinalaga niya si Herodes Agripa I bilang ka- 
halili ni Antipas, at pinahintulutan niya si Aretas 
na mamahala sa Damasco. Isang baryang mula sa 
Damasco na may inskripsiyon ni Aretas ang ipina- 
palagay na mula sa yugtong ito. 


ARGAMASA [sa Ingles, mortar]. Isang kom- 
posisyong inilalagay sa pagitan ng mga laryo at 
mga bato bilang semento upang magkadikit-dikit 
ang mga ito (halimbawa, sa isang pader) o ginaga- 
mit bilang pahid na pampalitada sa pader. (Lev 
14:42, 45: 1Cr 29:2, Isa 54:11, Jer 43:9) Sa sinau- 
nang Palestina, isang timplada (may-kawastuang 
tinawag na “argamasa") ng apog, buhangin, at tu- 
big na nakatatagal sa iba't ibang uri ng panahon 
ang ginamit sa pagtatayo ng mas magagandang 
tahanan doon. Isa pang uri ng argamasa, na gina- 
mit bilang palitada, ang ginagawa noon sa pama- 
magitan ng paghahalo ng buhangin, abo, at apog. 
Kung minsan, nilalagyan ng langis ang timpladang 
ito, o kaya ay pinapahiran ng langis ang pader pag- 
katapos na palitadahan iyon, upang hindi madaling 
matagos ng tubig ang pinakaibabaw niyaon. Sa 
Ehipto, noon at maging hanggang sa makabagong 
panahon, ang argamasang ginagamit na pampali- 
tada ng pader ay binubuo ng dalawang bahaging 
luwad, isang bahaging apog, at isang bahaging da- 
yami at abo. 

Sa halip na pangkaraniwang argamasa, bitumen 
ang ginamit ng mga tagapagtayo ng Tore ng Babel, 
anupat ito'y “nagsilbing argamasa para sa kanila.” 
(Gen 11:3) Malamang na ang mga Babilonyo nang 
dakong huli ay kumuha ng bitumen na ginamit nila 
bilang argamasa mula sa mga bukal sa ilalim ng 
lupa malapit sa lunsod ng Hit di-kalayuan sa Babi- 
lonya sa Ilog Eufrates. Ayon kay Herodotus (I, 179), 
mainit na aspalto (bitumen) ang ginamit bilang se- 
mento, o argamasa, nang gawin ang mga gilid ng 
bambang ng Babilonya at nang itayo ang pader ng 
lunsod. 

Noong ang mga Israelita ay mga alipin sa Ehip- 
to, ‘patuloy na pinapait ng mga Ehipsiyo ang kani- 
lang buhay sa mabigat na pagkaalipin sa argama- 
sang luwad at mga laryo." (Exo 1:14) Hinahalo noon 
ang argamasa hanggang sa maging kasinlapot ng 
pulot, anupat kadalasa'y tinatapak-tapakan ito ng 
mga paa upang mahalo. Nilalagyan ng tinadtad na 
dayami ang argamasa upang maging mas malag- 
kit ang timplada. Nang maglaon, sa kanilang sari- 
ling lupain, ang argamasang luwad at mga laryong 
putik ay nagsilbing pangkaraniwang materyales sa 
pagtatayo para sa mga Israelita sa mga lugar na 
kakaunti ang makukuhang de-kalidad na mga bato 
para sa pagtatayo. 


ARGOB 


Hindi nakatatagal ang mga laryong putik sa pa- 
nahon ng tag-ulan. Kaya naman upang mapanga- 
lagaan ang isang bagong pader o upang maingatan 
at mapatibay ang isang nasirang pader, kung min- 
san ay pinapahiran ito ng argamasa o pinapalitada- 
han. Ngunit kung kalburo lamang o marupok na 
argamasa na kakaunti ang apog, kung mayroon 
man, ang ipapahid sa gayong pader, hindi iyon 
maaasahang makatatagal sa matitinding bagyo. 
--Ihambing ang Eze 13:11-16. 


ARGOB [Kimpal ng Lupa]. 

1. Posibleng isa sa mga lalaking pinaslang, ka- 
sama ni Haring Pekahias ng Israel noong mga 
778 B.C.E., ng isang mang-aagaw ng kapangyari- 
han na nagngangalang Peka, na tinulungan ng 
50 Gileadita sa krimeng iyon.---2Ha 15:23-25. 

2. Isang rehiyon sa Basan na nilupig ng Israel 
noong naroon pa sila sa S ng Jordan at naging ba- 
hagi ng teritoryo ng tribo ni Manases. Waring ito 
ang naging sentro ng kaharian ni Og at binabang- 
git na ito ay may 60 nakukutaang lunsod bukod pa 
sa napakaraming bayan sa kabukiran. (Deu 3:4, 
5, 13, 14) Ito ang “lupain ng mga Repaim,” o lupa- 
in ng mga higante. 

Ang Argob ay nasa S ng Dagat ng Galilea. Baga- 
man ang kinikilalang lokasyon ng Argob ay ang 
Al-Ledja, isang dakong nababalutan ng lava at 
mga 32 km (20 mi) sa T ng Damasco, ang paglala- 
rawan ng Deuteronomio sa isang lugar na may 
mga bayan sa kabukiran ay waring mas katugma 
ng matabang kapatagan sa dakong K ng Al-Ledja 
na malamang na nakasentro sa rehiyon na nasa 
pagitan ng Nahr al-Ruqad, Nahr al-'Alan, at Nahal 
Yarmuk. Sa malawak na talampas na ito, ang mga 
lunsod ay walang likas na mga depensa at manga- 
ngailangan ng “matataas na pader' na binanggit sa 
Kasulatan. May mga guho ng gayong malalaking 
lunsod na nakakalat sa buong teritoryo ng Ba- 
san. 

Noong panahon ni Haring Solomon, ang Argob 
ay bahagi ng isa sa 12 distrito na nasa ilalim ng 
mga kinatawan na may pananagutang maglaan ng 
pagkain para sa maharlikang sambahayan.---1Ha 
4:7, 13. 


ARIDAI. Isa sa sampung anak na lalaki ni Ha- 
man.--Es 9:9, 10, tingnan ang HAMAN. 


ARIDATA. Isa sa sampung anak na lalaki ni 
Haman.---Es 9:8, 10, tingnan ang HAMAN. 


ARIE. Marahil ay isang lalaking pinaslang sa 
Samaria, kasama ni Haring Pekahias ng Israel no- 
ong mga 778 B.C.E., ng mang-aagaw ng kapangya- 
rihan na si Peka.---2Ha 15:25. 


186 


ARIEL [Apuyan ng Altar ng Diyos: o, Leon ng 
Diyos]. 

1. Isang Moabita na ang dalawang anak ay pina- 
tay ni Benaias.---2Sa 23:20, 1Cr 11:22. 

2. Isa sa siyam na pangulo na pantanging gina- 
mit ni Ezra sa pagkuha ng kuwalipikadong “mga 
lingkod para sa bahay ng aming Diyos.” Naganap 
ito noong tagsibol ng 468 B.C.E. nang ang mga 
1,500 lalaking Israelita, sa pangunguna ni Ezra, ay 
papaalis na mula sa ilog ng Ahava upang pumaro- 
on sa Jerusalem.---Ezr 8:15-17, 31. 

3. Isang mahiwagang pangalan na ikinapit sa 
Jerusalem sa Isaias 29:1, 2, 7. Ang Jerusalem ang 
lokasyon ng templo ng Diyos na kinaroroonan ng 
altar na pinaghahainan. Dahil dito, ang lunsod, sa 
diwa, ay apuyan ng altar ng Diyos. Dapat din sa- 
nang ito ang maging sentro ng dalisay na pagsam- 
ba kay Jehova. Gayunman, ang mensahe sa Isa- 
jas 29:1-4 ay nagbabadya ng lagim at humuhula 
ng pagkapuksa na nakatakdang sumapit sa Jeru- 
salem sa pamamagitan ng mga Babilonyo noong 
607 B.C.E., kung kailan siya ay magiging isang 
“apuyan ng altar” sa naiibang diwa: bilang isang 
lunsod na inaagusan ng ibinubong dugo at tinupok 
ng apoy at puno ng mga bangkay ng mga biktima 
ng maapoy na pagkapuksa. Ang pinakasanhi ng ka- 
pahamakang ito ay binabanggit sa mga talata 9 
hanggang 16. Gayunman, ipinakikita ng Isaias 29: 
7, 8 na ang mga bansang magdudulot ng gayong 
pagkapuksa sa Jerusalem ay mabibigo sa kanilang 
ultimong layunin o tunguhin. 


ARIMATEA [mula sa Heb., nangangahulu- 
gang “Kaitaasan"]. “Isang lunsod ng mga Judeano” 
noong panahon ni Jesus, at ang tinubuang lunsod 
ni Jose, ang lihim na alagad na kumuha sa bangkay 
ni Jesus upang mailibing ito. (Luc 23:50-53, Mat 
27:57-60, Mar 15:43-46, Ju 19:38-42) Karaniwang 
ipinapalagay na ang lokasyon ng Arimatea ay ang 
lugar ng makabagong Rentis (Rantis), mga 35 km 
(22 mi) sa HK ng Jerusalem at mga 26 na km 
(16 na mi) sa S ng Jope (makabagong Tel Aviv- 
Yafo). 


ARIOK. 

1. Ang hari ng Elasar na nakipagsabuwatan kay 
Kedorlaomer at sa dalawang iba pang hari at naki- 
bahagi sa pagsugpo sa paghihimagsik ng Sodoma, 
Gomorra, at ng mga kaalyado ng mga ito at sa pag- 
tangay kay Lot at sa kaniyang sambahayan. Pagka- 
tapos ay tinugis at naabutan ni Abraham ang mga 
manlulupig na ito, tinalo si Ariok at ang kaniyang 
mga kakampi, at iniligtas si Lot. (Gen 14:1-16, ting- 
nan ang KEDORLAOMER.) Hindi matiyak kung nasaan 
ang sinaunang lokasyon ng Elasar.--Tingnan ang 
ELASAR. 


187 


2. Ang pinuno ng tagapagbantay ni Nabucodo- 
nosor, na inutusang pumatay sa lahat ng maruru- 
nong na tao ng Babilonya nang hindi nila maisi- 
walat at mabigyang-kahulugan ang panaginip ng 
hari. Nang malaman niya na nakahanda si Daniel 
na isiwalat ang panaginip at ibigay ang pakahulu- 
gan nito, “dali-daling dinala ni Ariok si Daniel sa 
harap ng hari.”---Dan 2:12-25. 


ARISAI. Isa sa sampung anak na lalaki ni Ha- 
man.--Es 9:9, 10, tingnan ang HAMAN. 


ARISTARCO [Pinakamahusay (Pinakamara- 
ngal) na Tagapamahala]. Isa sa matatalik na kasa- 
mahan ni Pablo, isang kasamahan sa paglalakbay 
at kapuwa bilanggo, isang taga-Macedonia na mula 
sa Tesalonica. (Gaw 20:4, 27:2) Ang unang pag- 
banggit sa kaniya ay sa ulat ng ikatlong paglalak- 
bay ni Pablo bilang misyonero. Noong katindihan 
ng kaguluhan sa Efeso, sina Aristarco at Gayo ay 
puwersahang kinaladkad patungo sa dulaan. (Gaw 
19:29) Maaaring siya ang “kapatid” na tumulong 
kay Pablo sa pag-aasikaso sa abuloy na nalikom sa 
Macedonia at Gresya para sa mga Judeano.---2Co 
8:18-20. 

Sinamahan ni Aristarco si Pablo sa pagbibiyahe 
patungong Roma, ngunit hindi matiyak kung bakit 
siya pinayagang lumulan sa barko, marahil ay pi- 
nahintulutan siyang sumama bilang alipin ni Pab- 
lo. (Gaw 27:2) Habang nasa Roma, higit pa niyang 
tinulungan at pinatibay-loob si Pablo at sa loob ng 
ilang panahon ay naging kapuwa niya bihag. Ang 
mga pagbati ni Aristarco ay ipinaabot sa pamama- 
gitan ng mga liham ni Pablo sa mga taga-Colosas 
(4:10) at kay Filemon (23, 24). 


ARISTOBULO [Pinakamahusay (Pinakamara- 
ngal) na Tagapayo]. Isang indibiduwal na ang ilang 
miyembro ng kaniyang sambahayan sa Roma ay 
pinadalhan ni Pablo ng mga pagbati.---Ro 16:10. 


ARKA. 


1. Ang arka ni Noe ang paglalaang ginamit 
upang mailigtas ang mga ninuno ng buong sang- 
katauhan sa pangglobong Delubyo noong 2370- 
2369 B.C.E. (Tingnan ang DELUBYO; NOE.) Si Jehova 
ang nagbigay kay Noe ng detalyadong mga tagubi- 
lin tungkol sa laki, hugis, disenyo para sa liwanag 
at bentilasyon, at kung anong mga materyales ang 
gagamitin sa pagtatayo nito.---Gen 6:14-16. 

Disenyo at Laki. Ang arka (sa Heb., tevah7 
sa Gr., ki-bo-tos') ay isang sasakyang pantubig na 
parihaba at hugis-baul, ipinapalagay na anggulong 
parisukat ang mga panulukan nito at lapad ang ila- 
lim nito. Hindi nito kailangan ng pabilog na ilalim 
o papatulis na unahan upang mabilis na makaraan 


ARKA 


sa tubig, hindi ito kailangang gamitan ng timon, 
ang kailangan lamang ay huwag itong pasukin ng 
tubig at manatili itong nakalutang. Kapag ganito 
ang hugis ng sasakyang pantubig, ito'y napakata- 
tag at hindi madaling tumaob, at ang espasyong 
imbakan nito ay mas malaki nang isang katlo kay- 
sa sa espasyong imbakan ng mga barkong pangka- 
raniwan ang disenyo. Ang arka ay nilagyan ng pin- 
to sa gilid para sa paglululan at pagbababa ng 
kargamento. 

Hinggil sa laki nito, ang arka ay may haba na 
300 siko, may lapad na 50 siko, at may taas na 
30 siko. Kung ipapalagay na ang isang siko ay 
44.5 sentimetro (17.5 pulgada) (sinasabi ng ilan na 
mas malapit ang sinaunang siko sa 56 o 61 senti- 
metro), ang arka ay may sukat na 133.5 m por 
22.3 m por 13.4 m (437 piye 6 na pulgada X 72 piye 
11 pulgada X 43 piye 9 na pulgada), anupat wala pa 
sa kalahati ng haba ng barkong Queen Elizabeth 2. 
Ang proporsiyon ng haba nito sa lapad nito (6 sa 1) 
ay ginagamit ng makabagong mga arkitekto ng 
barko. Dahil dito, ang gross volume ng arka ay 
humigit-kumulang sa 40,000 m kubiko (1,400,- 
000 piye kubiko). Walang naiulat na pangkarga- 
mentong sasakyang-dagat na ginawa noong sinau- 
nang panahon ang nakapantay sa laki ng arka. 
Palibhasa'y dinagdagan pa ito ng dalawang pa- 
lapag, naging matibay ang panloob na kayarian 
nito at nagkaroon ito ng tatlong palapag na may 
kabuuang espasyo na mga 8,900 m kuwadrado 
(96,000 piye kuwadrado). 

Sinabihan si Noe: “Gagawa ka ng isang tso'har 
[bubong:, o, bintana] para sa arka.” (Gen 6:16) Hin- 
di malinaw kung ano talaga iyon o kung paano iyon 
ginawa. Ipinapalagay ng ilang iskolar na ang tso'- 
har ay may kaugnayan sa liwanag kung kaya isina- 
salin nila ito bilang “bintana” (MB, NPV), “durunga- 
wan” (AS-T9), “liwanag” (JP), “isang dako para sa 
liwanag” (Ro). Gayunman, iniuugnay ng iba ang 
tso'har sa isang mas huling salitang-ugat na Ara- 
be na nangangahulugang “likod (ng kamay),” “likod 
(ng hayop),” “kubyerta (ng barko),” samakatuwid 
ay ang bahaging hindi nakasayad sa lupa o tubig, 
at dahil dito ay isinasalin nila ito bilang “bubong.” 
(AT, RS, JB) Sinabihan si Noe na ang tso'har na ito 
ay dapat tapusin “hanggang sa haba ng isang siko 
paitaas.”--Gen 6:16. 

Samakatuwid, maaaring nagkaroon ng sapat na 
liwanag at bentilasyon sa pamamagitan ng tso- 
har, anupat hindi lamang ito isang “durungawan” 
na isang siko kuwadrado, kundi isang puwang na 
isang siko ang taas, malapit sa bubong, at na- 
kapalibot sa apat na gilid upang magkaroon ng 
puwang na may kabuuang halos 140 m kuwad- 
rado (1,500 piye kuwadrado). Sa kabilang dako, 


ARKA 


samantalang naglalaan ng sapat na puwang sa ila- 
lim ng bubong o sa iba pang bahagi para sa benti- 
lasyon, maaaring nakahilig nang bahagya ang mga 
gilid ng bubong. May kinalaman sa posibilidad na 
ito, sumulat si James F. Armstrong sa Vetus Testa- 
mentum (Leiden, 1960, p. 333): “Mahirap mauna- 
waan ang pananalitang ‘Hanggang sa isang siko 
paitaas ay tatapusin mo iyon” kapag ang sohar ay 
isinalin bilang liwanag (= bintana)' o kahit pa nga 
bilang (patag na) bubong. Gayunman, kung ipa- 
palagay na ang bubong ng arka ay patulis (gable- 
type), ang “isang siko paitaas ay maaaring tu- 
mukoy sa taas ng bubong mula sa ibabaw ng 
kapantayan ng mga dingding. Sa makabagong mga 
termino sa arkitektura, ang nabanggit na “isang 
siko” ay ang taas ng mga pindulo (kingpost) na ki- 
napapatungan ng palupo ng bubong. ... Ayon sa 
argumentong iniharap, ipinapalagay na ang bu- 
bong ng arka ni Noe ay may apat na porsiyentong 
dahilig (1 siko ang taas --- 25 siko mula sa dingding 
hanggang sa taluktok ng palupo), anupat sapat na 
sapat upang makaagos ang tubig-ulan mula sa bu- 
bong.” 

Nilinaw ni Jehova kung ano ang gagamitin sa 
pagtatayo ng pagkalaki-laking arkang ito: “Guma- 
wa ka para sa iyo ng isang arka mula sa kahoy 
ng isang madagtang punungkahoy [sa literal, mga 
puno ng gopher|.” (Gen 6:14) Ipinapalagay ng ilan 
na ang madagtang kahoy na binabanggit dito ay 
ang sipres o isang katulad na punungkahoy. Sa ba- 
haging iyon ng daigdig, sagana noon ang punung- 
kahoy na sa ngayon ay tinatawag na sipres; par- 
tikular itong pinipili ng mga taga-Fenicia at ni 
Alejandrong Dakila para sa paggawa ng mga bar- 
ko, gaya rin ng mga tao sa makabagong panahon, 
at hindi ito madaling tablan ng tubig at hindi ma- 
daling mabulok. Iniuulat na may mga pinto at mga 
poste na yari sa sipres na tumagal nang 1,100 taon. 
Bukod pa rito, sinabihan si Noe na hindi lamang 
niya tatapalan ang mga dugtungan kundi “babalu- 
tan [niya ang arka] ng alkitran sa loob at sa labas.” 
--Tingnan ang BITUMEN. 

May Sapat na Espasyo sa Arka. Kakaiba ang 
talaan ng mga pasahero ng arka. Bukod kay Noe, sa 
kaniyang asawa, sa kaniyang tatlong anak na lala- 
ki, at sa kani-kanilang asawa, ilululan din dito ang 
mga nilalang na buhay “mula sa bawat uri ng la- 
man, dalawa sa bawat uri.” “Sila ay kailangang la- 
laki at babae. Sa mga lumilipad na nilalang ayon 
sa kani-kanilang uri at sa maaamong hayop ayon 
sa kani-kanilang mga uri, sa lahat ng gumagalang 
hayop sa lupa ayon sa kani-kanilang uri, dalawa sa 
bawat uri ang papasok doon sa iyo upang mainga- 
tan silang buhay.” Sa malilinis na hayop at ibon na- 
man ay tigpipito ang kukunin mula sa bawat uri. 
Kailangan ding mag-imbak ng napakarami at sari- 


188 


saring pagkain para sa lahat ng mga nilalang na 
ito, anupat kailangang magkasya ang suplay nang 
mahigit sa isang taon.---Gen 6:18-21, 7:2, 3. 

Ang mga “uri” ng mga hayop na pinili ay tumu- 
tukoy sa malinaw at di-mababagong mga hangga- 
nan na itinakda ng Maylalang, anupat sa loob ng 
mga hangganang iyon ay maaaring magparami 
ang mga nilalang “ayon sa kani-kanilang uri.” Ti- 
nataya ng ilan na ang daan-daang libong species 
ng mga hayop sa ngayon ay maaaring pagpang- 
kat-pangkatin sa iilang “uri” ng pamilya— dalawa 
na rito ang uring kabayo at ang uring baka. Ang 
mga hangganan ng pagpaparami ayon sa kani- 
kanilang “uri” na itinatag ni Jehova ay hindi nilabag 
ni maaari mang labagin ang mga iyon. Dahil dito, 
sinabi ng ilang imbestigador na kahit 43 “uri” ng 
mamalya, 74 na “uri” ng ibon, at 10 “uri” ng reptil- 
ya lamang ang sakay ng arka, maaari nang pag- 
mulan ang mga ito ng iba't ibang species na kilala 
ngayon. Ang iba ay mas liberal sa pagtaya nila na 
ang kailangan lamang ay 72 “uri” ng quadruped 
(mga hayop na apat ang paa) at mas mababa sa 
200 “uri” ng ibon. Posible naman talaga na ang na- 
pakaraming uri ng buhay-hayop na kilala sa nga- 
yon ay nagmula sa pagpapalahing nangyari sa loob 
ng iilang “uri” pagkaraan ng Baha yamang pinatu- 
tunayan ito ng napakaraming uri ng tao--maliit, 
matangkad, mataba, payat, anupat mayroon pang 
sari-saring kulay ng buhok, mata, at balat--lahat 
ay pawang nanggaling sa iisang pamilya ni Noe. 

Sa pangmalas ng ilan, waring napakababa ng 
mga pagtayang ito, lalo na yamang may mahigit sa 
1,300,000 species ng mga hayop ayon sa mga re- 
perensiyang gaya ng The Encyclopedia Americana. 
(1977, Tomo 1, p. 859-873) Gayunman, mahigit sa 
60 porsiyento ng mga ito ay mga insekto. Kung su- 
suriin pa ang mga bilang na ito, sa 24,000 ampib- 
yan, reptilya, ibon, at mamalya, ang 10,000 ay mga 
ibon, ang 9,000 ay mga reptilya at mga ampibyan, 
anupat marami sa mga ito ay maaaring manatiling 
buhay sa labas ng arka, at 5,000 lamang ang mga 
mamalya, kabilang na rito ang mga balyena at mga 
porpoise, na tiyak na maiiwan din sa labas ng arka. 
Tinataya naman ng ibang mga mananaliksik na 
mga 290 species lamang ng mga mamalyang na- 
katira sa katihan ang mas malalaki kaysa sa tupa at 
mga 1,360 naman ang mas maliliit kaysa sa daga. 
(The Deluge Story in Stone, ni B. C. Nelson, 1949, 
p. 156: The Flood in the Light of the Bible, Geology, 
and Archaeology, ni A. M. Rehwinkel, 1957, p. 69) 
Kaya kahit ibatay ang mga pagtaya sa malalaking 
bilang na iyon, maalwang mailululan sa arka ang 
tig-iisang pares ng lahat ng mga hayop na ito. 

Limang buwan pagkatapos na magsimula ang 
Delubyo, “ang arka ay lumapag sa mga bundok 


189 


ng Ararat,” ngunit malamang na hindi sa ibabaw 
ng pinakamataas na taluktok nito (halos 5,165 m; 
16,950 piye) kundi sa isang angkop na lugar kung 
saan sa loob ng maraming buwan ay komportab- 
leng makapaninirahan sa loob ng arka ang lahat ng 
lulan nito. Sa wakas, pagkatapos ng isang taon at 
sampung araw mula noong magsimula ang Delub- 
yo, ang pinto ay muling binuksan at ang lahat ng 
lulan ng arka ay lumabas.---Gen 7:11, 8:4, 14. 

Ang mga pag-aangkin na natagpuan na ang mga 
labi ng arka ay hindi pa napatutunayan hanggang 
sa ngayon. 

2. Ang maliit na kaban kung saan ikinubli ni Jo- 
kebed ang kaniyang ‘magandang’ tatlong-buwang 
sanggol na nang maglaon ay pinanganlang Moises, 
ang kaban ay nasumpungan ng anak na babae ni 
Paraon sa gitna ng mga tambo sa pampang ng Nilo. 
Ang arka o kaban na ito (sa Heb., tevah') ay yari sa 
papiro at pinahiran ng bitumen at alkitran upang 
hindi ito pasukin ng tubig.--Exo 2:2-4, 10, tlb sa 
Rbi8, 6:20. 


ARKANGHEIL. Sa salitang Ingles na arch- 
angel, ang unlaping arch ay nangangahulugang 
“puno” o “pangunahin,” nagpapahiwatig na iisa la- 
mang ang arkanghel, ang punong anghel: sa Kasu- 
latan, ang “arkanghel” ay hindi kailanman lumili- 
taw sa anyong pangmaramihan. Sa 1 Tesalonica 4: 
16, tinukoy ang pagiging nakatataas ng arkanghel 
at ang awtoridad ng kaniyang katungkulan may 
kaugnayan sa binuhay-muling Panginoong Jesu- 
Kristo: “Ang Panginoon mismo ay bababa mula sa 
langit na may nag-uutos na panawagan, may tinig 
ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at yaong 
mga patay na kaisa ni Kristo ang unang babangon.” 
Samakatuwid, may dahilan kung bakit ang tanging 
pangalan na tuwirang iniuugnay sa salitang “ar- 
kanghel” ay Miguel.--Jud 9: tingnan ang MIGUEL 
Big. 1. 


ARKEO. Mga inapo ni Ham sa pamamagitan ni 
Canaan at isa sa 70 pamilyang nabuhay pagkaraan 
ng Baha. (Gen 10:17; 1Cr 1:15) Nanirahan sila 
sa kahabaan ng Baybayin ng Mediteraneo sa ga- 
wing K ng Kabundukan ng Lebanon. 


ARKEOLOHIYA. Ang Biblikal na arkeolohiya 
ay ang pag-aaral tungkol sa mga tao at mga pang- 
yayari sa Bibliya sa pamamagitan ng kamangha- 
manghang rekord na nakabaon sa lupa. Ang arkeo- 
logo ay naghuhukay at nagsusuri ng mga bato, 
gumuhong mga pader at mga gusali, at wasak na 
mga lunsod, bukod pa sa mga kagamitang luwad, 
mga tapyas na luwad, nakasulat na mga inskripsi- 
yon, mga libingan, at iba pang sinaunang mga labi 
o mga kasangkapan, na siyang pinagkukunan niya 


ARKEOLOHIYA 


ng impormasyon. Kadalasan nang nakatutulong 
ang gayong mga pag-aaral upang higit na mauna- 
waan ang mga kalagayan noong isinusulat ang 
Bibliya at noong nabubuhay ang sinaunang mga 
taong may pananampalataya, pati ang mga wika 
na ginamit nila at ng mga grupo ng mga tao sa pa- 
libot nila. Napalawak ng mga iyon ang kaalaman 
natin tungkol sa lahat ng rehiyon na binanggit sa 
Bibliya: Palestina, Ehipto, Persia, Asirya, Babilonia, 
Asia Minor, Gresya, at Roma. 

Ang Biblikal na arkeolohiya ay isang siyensiya na 
maituturing na bago pa. Noon lamang 1822 nain- 
tindihan ang hieroglyphics ng mga Ehipsiyo, nang 
mabasa na ang Batong Rosetta. Naunawaan ang 
cuneiform ng mga Asiryano pagkaraan pa ng ma- 
higit 20 taon. Sinimulan ang sistematikong mga 
paghuhukay sa Asirya noong 1843 at sa Ehipto na- 
man noong 1850. 

Ilang Pangunahing mga Lugar ng Paghuhu- 
kay at mga Tuklas. Sa pamamagitan ng ar- 
keolohiya, napagtibay ang maraming detalye sa 
ulat ng Bibliya may kaugnayan sa mga lupaing 
iyon at napatunayan ang mga bagay na dati'y ki- 
nukuwestiyon ng makabagong mga kritiko. Ang 
pag-aalinlangan may kinalaman sa Tore ng Babel, 
ang mga pagtutol sa pag-iral ng Babilonyong hari 
na nagngangalang Belsasar at ng Asiryanong hari 
na nagngangalang Sargon (na ang mga pangalan, 
hanggang noong ikalabinsiyam na siglo C.E., ay 
hindi matatagpuan sa ibang mapagkukunan ng im- 
pormasyon maliban sa rekord ng Bibliya), at ang 
iba pang negatibong mga kritisismo sa datos ng 
Bibliya hinggil sa mga lupaing iyon ay naipakita na 
pawang walang saligan. Sa kabaligtaran pa nga, 
napakarami ng ebidensiyang nahukay na lubusang 
kaayon ng ulat ng Kasulatan. 

Babilonia. Isiniwalat ng mga paghuhukay sa 
loob at sa palibot ng sinaunang lunsod ng Babilon- 
ya ang mga lugar ng ilang ziggurat, o tulad-pira- 
mide at baytang-baytang na mga templong tore, 
kasama ang wasak na templo ni Etemenanki sa 
loob ng mga pader ng Babilonya. Madalas na kala- 
kip sa natagpuang mga rekord at mga inskripsiyon 
may kaugnayan sa gayong mga templo ang mga 
salitang, “Ang taluktok nito ay aabot sa langit,” at 
iniulat na sinabi ni Haring Nabucodonosor: “Itinaas 
ko ang pinakataluktok ng baytang-baytang na Tore 
sa Etemenanki upang makapantay ng langit ang 
taluktok nito.” Ang isang piraso ng luwad na labi na 
natagpuan sa H ng templo ni Marduk sa Babilonya 
ay maaaring tungkol sa pagbagsak ng gayong tore 
at sa paggulo sa mga wika, pero wala itong binang- 
git na ziggurat. (The Chaldean Account of Genesis, 
ni George Adam Smith, nirebisa at itinuwid [na 
may mga dagdag] ni A. H. Sayce, 1880, p. 164) Ang 


ARKEOLOHIYA 


ziggurat sa Uruk (Erec sa Bibliya) ay natuklasang 
gawa sa luwad, mga laryo, at aspalto.---Ihambing 
ang Gen 11:1-9. 

Malapit sa Ishtar Gate sa Babilonya, may nahu- 
kay na mga 300 tapyas na cuneiform na nauugnay 
sa yugto ng paghahari ni Haring Nabucodonosor. 
Sa mga talaan ng mga pangalan ng mga mangga- 
gawa at mga bihag na naninirahan noon sa Babi- 
lonya at binibigyan ng mga paglalaan ay lumilitaw 
ang “Yaukin, hari ng lupain ng Yahud,” samakatu- 
wid ay si “Jehoiakin, ang hari ng lupain ng Juda,” 
na dinala sa Babilonya nang malupig ni Nabucodo- 
nosor ang Jerusalem noong 617 B.C.E. Pinalaya 
siya ni Awil-Marduk (Evil-merodac), ang kahalili ni 
Nabucodonosor, mula sa bahay-kulungan at binig- 
yan siya ng pang-araw-araw na panustos na pag- 
kain. (2Ha 25:27-30) Binabanggit din sa mga tap- 
yas na ito ang lima sa mga anak ni Jehoiakin.---1Cr 
3:17, 18. 

Saganang katibayan ang natagpuan hinggil sa 
napakaraming diyos ng Babilonya, kasama na rito 
ang pangunahing diyos na si Marduk, nang magla- 
on ay karaniwang tinatawag na Bel, at ang diyos na 
si Nebo, na parehong binanggit sa Isaias 46:1, 2. 
Ang karamihan sa impormasyon na nasa sariling 
mga inskripsiyon ni Nabucodonosor ay tungkol sa 
kaniyang napakalaking programa ng pagtatayo na 
naging dahilan upang maging isang napakaringal 
na lunsod ang Babilonya. (Ihambing ang Dan 4:30.) 
Ang pangalan ng kaniyang kahalili na si Awil- 
Marduk (tinatawag na Evil-merodac sa 2Ha 25:27) 
ay mababasa sa isang plorera na natuklasan sa 
Susa (Elam). 

Sa Babilonya rin, sa lugar ng templo ni Marduk, 
natagpuan ang isang silinder na luwad na naglala- 
had tungkol kay Haring Ciro na manlulupig ng Ba- 
bilonya. Isinasalaysay ng silinder na ito kung paano 
madaling nabihag ni Ciro ang lunsod at binaba- 
langkas din nito ang patakaran niya na isauli sa 
kani-kanilang tinubuang lupain ang mga bihag na 
naninirahan sa Babilonya, sa gayo'y katugma ng 
ulat ng Bibliya na si Ciro ang inihulang manlulu- 
pig ng Babilonya at na isinauli sa Palestina ang 
mga Judio noong panahong naghahari si Ciro.---Isa 
44:28: 45:1: 2Cr 36:23. 

Malapit sa makabagong Baghdad, noong huling 
kalahatian ng ika-19 na siglo ay nahukay ang ma- 
raming luwad na tapyas at silinder, kasama na ang 
ngayo'y bantog na Nabonidus Chronicle. Ang lahat 
ng pagtutol sa rekord ng Daniel kabanata 5 tungkol 
sa pamamahala ni Belsasar sa Babilonya noong pa- 
nahon ng pagbagsak nito ay pinawi ng dokumen- 
tong iyon, na nagpatunay na si Belsasar, panganay 
na anak ni Nabonido, ay namahalang kasama ng 
kaniyang ama at na noong huling bahagi ng kani- 


190 


yang paghahari, ipinagkatiwala ni Nabonido sa ka- 
niyang anak na si Belsasar ang pamamahala sa Ba- 
bilonya. 

Ang Ur, ang sinaunang tahanan ni Abraham 
(Gen 11:28-31), ay napatunayan ding isang promi- 
nenteng metropolis na may napakaunlad na sibili- 
sasyon. Ito'y isang Sumerianong lunsod at nasa 
tabi ng Eufrates malapit sa Gulpo ng Persia. Ipina- 
kikita ng mga paghuhukay roon ni Sir Leonard 
Woolley na ito'y nasa karurukan ng kapangya- 
rihan at kabantugan nito noong panahong lisa- 
nin ito ni Abraham upang pumaroon sa Canaan 
(bago 1943 B.C.E.). Sa lahat ng templong ziggurat 
na natagpuan, yaong nasa Ur ang pinakanainga- 
tan. Nakuha sa maharlikang mga libingan ng Ur 
ang maraming napakaartistikong kagamitang gin- 
to at alahas, gayundin ang mga panugtog gaya ng 
alpa. (Ihambing ang Gen 4:21.) May natagpuan 
ding isang maliit na palakol na asero, na hindi bas- 
ta bakal. (Ihambing ang Gen 4:22.) Natuklasan din 
doon ang libu-libong tapyas na luwad na nagsiwa- 
lat ng maraming detalye tungkol sa pamumuhay 
ng mga tao halos 4,000 taon na ang nakalilipas. 
--Tingnan ang UR Blg. 2. 

Asirya. Noong 1843, malapit sa Khorsabad, sa 
isang sangang-ilog ng Ilog Tigris sa hilaga, natuk- 
lasan ang palasyo ng Asiryanong si Haring Sar- 
gon II, na itinayo sa isang plataporma na may la- 
wak na halos 10 ektarya (25 akre), at dahil sa higit 
pang paghuhukay roon ng mga arkeologo, ang ha- 
ring ito na binanggit sa Isaias 20:1, bagaman da- 
ting di-kilala sa sekular na mga rekord, ay na- 
ging prominente sa kasaysayan. (LARAWAN, Tomo 1, 
p. 960) Sa isa sa kaniyang mga ulat ng kasaysa- 
yan, inangkin niyang nabihag niya ang Samaria 
(740 B.C.E.). Itinala rin niya ang pagkabihag ng As- 
dod, na binanggit sa Isaias 20:1. Bagaman dati'y 
itinuturing ng maraming prominenteng iskolar bi- 
lang di-umiiral, si Sargon II ngayon ang isa sa pina- 
kakilala sa mga hari ng Asirya. 

Sa Nineve, kabisera ng Asirya, ay nahukay ang 
pagkalaki-laking palasyo ni Senakerib, na may mga 
70 silid, anupat ang mga pader nito ay nababalutan 
ng nililok na malalapad na bato sa haba na mahigit 
3,000 m (halos 10,000 piye). Sa isa sa mga ito ay 
ipinakikita ang mga bilanggong Judio na dinadala 
sa pagkabihag matapos bumagsak ang Lakis no- 
ong 732 B.C.E. (2Ha 18:13-17: 2Cr 32:9, LARAWAN, 
Tomo 1, p. 952) Higit pang kapansin-pansin ang 
mga ulat ng kasaysayan ni Senakerib na natagpu- 
an sa Nineve, anupat nakatala ang mga ito sa mga 
prisma (mga silinder na luwad). Sa ilang prisma, 
inilalarawan ni Senakerib ang kampanya ng mga 
Asiryano laban sa Palestina noong paghahari ni 
Hezekias (732 B.C.E.), ngunit kapansin-pansin na 


191 


hindi inangkin ng hambog na monarka na nabihag 
niya ang Jerusalem, sa gayo'y pinagtitibay ang ulat 
ng Bibliya. (Tingnan ang SENAKERIB.) Nakatala rin 
sa isang inskripsiyon ni Esar-hadon, kahalili ni Se- 
nakerib, ang ulat tungkol sa pagpatay kay Senake- 
rib ng kaniyang mga anak, at ang pagpatay na iyon 
ay tinutukoy sa isang inskripsiyon ng sumunod na 
hari. (2Ha 19:37) Bukod sa pagbanggit ni Senakerib 
kay Haring Hezekias, ang mga pangalan ng mga 
hari ng Juda na sina Ahaz at Manases, at ang mga 
pangalan ng mga hari ng Israel na sina Omri, Jehu, 
Jehoas, Menahem, at Hosea, pati ni Hazael ng Da- 
masco, ay pawang lumilitaw sa mga rekord na cu- 
neiform ng iba't ibang emperador ng Asirya. 

Persia. Malapit sa Behistun, Iran (sinaunang 
Persia), ipinaukit ni Haring Dario I (521-486 B.C.E.: 
Ezr 6:1-15) sa isang mataas na batong-apog na da- 
lisdis ang isang pagkalaki-laking inskripsiyon, na 
naglalahad kung paano niya pinagkaisa ang Imper- 
yo ng Persia anupat kinilala rin niya na nagtagum- 
pay siya dahil sa kaniyang diyos na si Ahura Maz- 
da. Palibhasa'y itinala ito sa tatlong wika, Babilonyo 
(Akkadiano), Elamita, at matandang Persiano, na- 
katulong ito nang malaki upang maunawaan ang 
Asiro-Babilonyong cuneiform, na hanggang noong 
panahong iyon ay hindi pa nauunawaan. Dahil sa 
inskripsiyong ito, mababasa na ngayon ang libu- 
libong tapyas na luwad at inskripsiyon na nasa wi- 
kang Babilonyo. 

Sa Susan, kung saan naganap ang mga pang- 
yayari sa aklat ng Esther, ang mga arkeologong 
Pranses ay naghukay sa pagitan ng 1880 at 1890. 
(Es 1:2) Natuklasan doon ang maharlikang palas- 
yo ni Jerjes, na may lawak na mga 1 ektarya 
(2.5 akre), anupat isinisiwalat ang karilagan at ka- 
ringalan ng mga haring Persiano. Pinatotohanan 
ng mga tuklas ang pagiging eksakto ng mga detal- 
yeng iniulat ng manunulat ng Esther may kaugna- 
yan sa administrasyon ng kaharian ng Persia at sa 
kayarian ng palasyo. Ang aklat na The Monuments 
and the Old Testament ni I. M. Price (1946, p. 408) 
ay nagkomento: “Walang pangyayaring inilarawan 
sa Matandang Tipan ang may istraktural na kapa- 
ligirang maisasauli nang makatotohanan at may- 
katumpakan mula sa aktuwal na mga paghuhukay 
na gaya ng Palasyo ng Susan." “---Tingnan ang Su- 
SAN. 

Mari at Nuzi. Ang sinaunang maharlikang 
lunsod ng Mari (Tell Hariri) malapit sa Ilog Eufra- 
tes, mga 11 km (7 mi) sa HHK ng Abu Kemal sa TS 
Sirya, ay naging lugar ng mga paghuhukay mula 
noong 1933. Natuklasan doon ang isang pagkalaki- 
laking palasyo na may lawak na mga 6 na ektarya 
(15 akre) at 300 silid, at ang mga artsibo nito ay 
may mahigit sa 20,000 tapyas na luwad. Bukod sa 


ARKEOLOHIYA 


maharlikang mga silid, mayroon din itong mga opi- 
sinang pampangasiwaan at isang paaralan para sa 
mga eskriba. Ang marami sa mga dingding ay na- 
papalamutian ng malalaking miyural ng ipinintang 
larawan o mga alpresko, may mga bathtub sa mga 
banyo, at may natagpuang mga hulmahan ng keyk 
sa mga kusina. Waring ang lunsod na ito ang isa sa 
pinakanamumukod-tangi at pinakakahanga-hanga 
noong yugtong iyon ng maagang bahagi ng ikala- 
wang milenyo B.C.E. Kabilang sa mga teksto ng 
mga tapyas na luwad ang mga batas ng hari, mga 
patalastas sa publiko, mga kuwenta, mga pag-uutos 
na magtayo ng mga kanal at mga trangkahan para 
sa mga ito, mga prinsa, at iba pang mga proyekto 
sa irigasyon, gayundin ang mga liham may kina- 
laman sa pag-angkat, pagluluwas, at pakikipag- 
ugnayan sa ibang bansa. Malimit magsagawa roon 
ng mga sensus may kaugnayan sa pagbubuwis at 
pangangalap para sa militar. Prominente roon ang 
relihiyon, partikular na ang pagsamba kay Ishtar, 
ang diyosa ng pag-aanak, na ang templo ay natag- 
puan din. Gaya sa Babilonya, nagsagawa rin doon 
ng panghuhula sa pamamagitan ng pagsusuri sa 
atay, astronomiya, at katulad na mga pamamara- 
an. Halos lubusang winasak ng Babilonyong si Ha- 
ring Hammurabi ang lunsod. Partikular na naka- 
tatawag-pansin ang paglitaw ng mga pangalang 
Peleg, Serug, Nahor, Tera, at Haran, na pawang na- 
katala bilang mga lunsod ng hilagang Mesopotamia 
at nagpapaalaala sa mga pangalan ng mga kamag- 
anak ni Abraham.---Gen 11:17-32. 

Sa Nuzi naman, isang sinaunang lunsod sa da- 
kong S ng Tigris at TS ng Nineve, na hinukay no- 
ong 1925-1931, ay natagpuan ang isang mapa na 
nakaukit sa luwad, ang pinakamatandang mapa na 
natuklasan, gayundin ang mga ebidensiya na noon 
pa mang ika-15 siglo B.C.E. ay isinasagawa na roon 
ang pagbili at pagbebenta nang hulugan. Nakahu- 
kay rin doon ng mga 20,000 tapyas na luwad, ipi- 
napalagay na isinulat ng mga eskribang Hurriano 
sa wikang Babilonyo. Ang mga ito ay naglala- 
man ng napakaraming detalye tungkol sa mga ba- 
tas noong panahong iyon, na may kinalaman sa 
mga bagay na gaya ng pag-aampon, mga kontra- 
ta sa pag-aasawa, mga karapatan sa pagmamana, 
at mga testamento. Makikitang may ilang pagkaka- 
tulad ang mga ito sa mga kaugaliang inilalara- 
wan sa ulat ng Genesis may kaugnayan sa mga 
patriyarka. Ang kaugalian ng mag-asawang wa- 
lang anak na mag-ampon ng bata, iyon man ay ipi- 
nanganak na malaya o alipin, upang mag-alaga sa 
kanila, maglibing sa kanila, at maging kanilang ta- 
gapagmana, ay may pagkakahawig sa pananalita ni 
Abraham sa Genesis 15:2 tungkol sa kaniyang pi- 
nagkakatiwalaang alipin na si Fliezer. Inilalarawan 


ARKEOLOHIYA 


sa mga teksto ang pagbibili ng pagkapanganay, na 
nagpapaalaala sa kaso nina Jacob at Esau. (Gen 
25:29-34) Ipinakikita rin sa mga iyon na ang pag- 
mamay-ari ng mga diyos ng pamilya, kadalasa'y 
maliliit na piguring luwad, ay itinuturing na ka- 
tumbas ng pagtataglay ng titulo, anupat ang isa na 
nagmamay-ari ng mga diyos ay itinuturing na 
siyang may karapatan sa ari-arian o sa pagmama- 
na nito. Maaaring iyon ang dahilan kung bakit ki- 
nuha ni Raquel ang terapim ng kaniyang amang si 
Laban at kung bakit gayon na lamang ang pagka- 
bahala nito na mabawi ang mga iyon.---Gen 31:14- 
16, 19, 25-35. 

Ehipto. Ang pinakadetalyadong paglalarawan 
sa Bibliya tungkol sa Ehipto ay may kaugnayan sa 
pagpasok doon ni Jose at, nang maglaon, sa pagda- 
ting at pakikipamayan doon ng buong pamilya ni 
Jacob. Ipinakikita ng mga natuklasan sa arkeolohi- 
ya na tumpak na tumpak ang paglalarawang iyon, 
anupat hindi iyon maihaharap sa gayong paraan ng 
isang manunulat na nabuhay nang dakong huli 
(gaya ng sinasabi ng ilang kritiko tungkol sa sumu- 
lat ng bahaging iyon ng ulat ng Genesis). Gaya nga 
ng sinabi ng aklat na New Light on Hebrew Origins 
ni J. G. Duncan (1936, p. 174) may kinalaman sa 
manunulat ng ulat tungkol kay Jose: “Gumagamit 
siya ng tamang titulo na ginagamit noon at ginaga- 
mit niya iyon sa eksaktong paraan ng paggamit no- 
ong yugtong tinutukoy, at, kapag walang katumbas 
sa Hebreo, ginagamit na lamang niya ang salitang 
Ehipsiyo at tinutumbasan ito ng transliterasyon sa 
Hebreo.” Ang mga pangalang Ehipsiyo, ang posis- 
yon ni Jose bilang tagapamahala sa sambahayan ni 
Potipar, ang mga bahay-bilangguan, ang mga titu- 
long “pinuno ng mga katiwala ng kopa” at “pinuno 
ng mga magtitinapay,” ang kahalagahan ng mga 
panaginip sa mga Ehipsiyo, ang kaugalian ng mga 
magtitinapay na Ehipsiyo na sunungin sa kanilang 
ulo ang mga basket ng tinapay (Gen 40:1, 2, 16, 17), 
ang posisyon bilang punong ministro at adminis- 
trador ng pagkain na iginawad ni Paraon kay Jose, 
ang paraan ng pagtatalaga sa kaniya sa katungku- 
lan, ang pagkarimarim ng mga Ehipsiyo sa mga ta- 
gapagpastol ng tupa, ang malaking impluwensiya 
ng mga mahiko sa korte ng Ehipto, ang paninira- 
han ng nakikipamayang mga Israelita sa lupain ng 
Gosen, ang mga kaugalian ng mga Ehipsiyo sa pag- 
lilibing--ang lahat ng ito at ang marami pang 
ibang bagay na inilalarawan sa rekord ng Bibliya 
ay malinaw na pinatutunayan ng arkeolohikal na 
mga katibayan mula sa Ehipto.--Gen 39:1-47:27, 
50:1-3. 

Sa Karnak (sinaunang Thebes), na nasa tabi ng 
Hog Nilo, ay masusumpungan ang isang pagkalaki- 
laking templong Ehipsiyo, anupat sa pader nito sa 


192 


Tay may inskripsiyon na nagpapatotoo sa kampan- 
ya ng Ehipsiyong si Haring Sisak (Sheshonk I) sa 
Palestina, na inilalarawan naman sa 1 Hari 14:25, 
26 at 2 Cronica 12:1-9. Makikita sa ubod-laking rel- 
yebe na naglalarawan ng kaniyang mga tagumpay 
ang 156 na bilanggong Palestino na nakaposas, ba- 
wat isa'y kumakatawan sa isang lunsod o nayon, na 
ang pangalan ay nakasulat sa hieroglyphics. Kabi- 
lang sa mga pangalang mababasa roon ang Rabit 
(Jos 19:20), Taanac, Bet-sean at Megido (kung saan 
nahukay ang isang bahagi ng isang stela, o haliging 
may inskripsiyon, ni Sisak) (Jos 17:11), Sunem (Jos 
19:18), Rehob (Jos 19:28), Haparaim (Jos 19:19), Gi- 
beon (Jos 18:25), Bet-horon (Jos 21:22), Aijalon 
(Jos 21:24), Socoh (Jos 15:35), at Arad (Jos 12:14). 
Itinala pa nga niya ang “Bukid ni Abram” bilang isa 
sa kaniyang mga nabihag, anupat ito ang pinaka- 
maagang pagtukoy kay Abraham sa mga rekord ng 
Ehipto. Natagpuan din sa lugar na iyon ang isang 
bantayog ni Merneptah, anak ni Ramses II, na ka- 
babasahan ng isang himno na doo'y matatagpuan 
ang kaisa-isang paglitaw ng pangalang Israel sa si- 
naunang mga tekstong Ehipsiyo. 

Sa Tell el-Amarna, mga 270 km (170 mi) sa T ng 
Cairo, isang babaing magbubukid ang sa di-sina- 
sadya'y nakasumpong ng mga tapyas na luwad 
na naging dahilan naman upang matuklasan ang 
maraming dokumento sa wikang Akkadiano mula 
sa maharlikang mga artsibo ni Amenhotep II at ng 
kaniyang anak na si Akhenaton. Ang 379 na tapyas 
na inilathala ay binubuo ng mga liham kay Paraon 
mula sa mga basalyong prinsipe ng maraming ka- 
hariang-lunsod sa Sirya at Palestina, kasama ang 
ilan mula sa gobernador ng Urusalim (Jerusalem), 
at nagsisiwalat ng mga pagdidigmaan at intriga na 
lubusang kasuwato ng paglalarawan ng Kasulatan 
sa mga panahong iyon. Ang “Habiru,” na mara- 
ming beses na inirereklamo sa mga liham na ito, ay 
ipinapalagay ng ilan na tumutukoy sa mga Hebreo, 
ngunit ipinakikita ng katibayan na ang mga ito ay 
iba't ibang grupo ng pagala-galang mga tao na 
may mababang katayuan sa lipunan noong yug- 
tong iyon.---Tingnan ang HEBREO, I (Ang mga “Ha- 
biru"). 

Ang Flephantine, isang pulo sa Nilo sa dulong 
T ng Ehipto (malapit sa Aswan) na kilala sa panga- 
lang Griegong iyon, ay naging lugar ng isang ko- 
lonyang Judio matapos bumagsak ang Jerusalem 
noong 607 B.C.E. Maraming dokumento sa wikang 
Aramaiko, karamiha'y nasa papiro, ang natagpuan 
doon noong 1903, anupat ipinapalagay na ang mga 
ito ay mula pa nang ikalimang siglo B.C.E. noong 
nagpupuno ang Imperyo ng Medo-Persia. Bina- 
banggit sa mga dokumento si Sanbalat, ang gober- 
nador ng Samaria.---Ne 4:1. 


193 


Walang alinlangang ang pinakamahahalagang 
tuklas mula sa Ehipto ay ang papirong mga piraso 
at mga bahagi ng mga aklat ng Bibliya, kapuwa ng 
Hebreo at ng Griegong Kasulatan, na mula pa no- 
ong ikalawang siglo B.C.E. Dahil sa tuyong klima 
at mabuhanging lupa ng Ehipto, ito ay naging 
isang napakahusay na imbakan ng gayong mga do- 
kumentong papiro.--Tingnan ang MANUSKRITO NG 
BIBLIYA, MGA. 

Palestina at Sirya. Nakahukay sa mga lugar na 
ito ng mga 600 lokasyon na matutukoy kung kailan 
umiral. Ang karamihan sa impormasyong nakuha 
ay may pangkalahatang kahalagahan, anupat su- 
musuporta sa rekord ng Bibliya sa malawak na pa- 
raan sa halip na espesipikong nauugnay sa parti- 
kular na mga detalye o mga pangyayari. Bilang 
halimbawa, noong nakalipas na mga panahon, sini- 
kap ng ilan na siraan ang ulat ng Bibliya tungkol 
sa lubos na pagkatiwangwang ng Juda noong pa- 
nahon ng pagkatapon sa Babilonya. Gayunman, 
sa pangkalahatan, pinatutunayan ng isinagawang 
mga paghuhukay ang ulat ng Bibliya. Gaya nga ng 
sinabi ni W. F. Albright: “Wala ni isa mang nalala- 
mang kaso na ang isang bayan sa mismong Juda ay 
patuluyang pinanirahan sa buong yugto ng pag- 
katapon. Bilang pagpapakita ng pagkakaiba, ang 
Bethel, na nasa labas lamang ng hilagaang hangga- 
nan ng Juda noong mga panahon bago ang pagka- 
tapon, ay hindi winasak noong panahong iyon, kun- 
di patuluyang pinanirahan hanggang noong huling 
bahagi ng ikaanim na siglo.”---The Archaeology of 
Palestine, 1971, p. 142. 

Ang Bet-san (Bet-sean), isang sinaunang tang- 
gulang lunsod na dinaraanan papasok sa Libis ng 
Jezreel mula sa S, ay naging lokasyon ng malaki- 
hang mga paghuhukay na nagsiwalat ng 18 iba't 
ibang patong ng paninirahan, anupat kinailangan 
itong hukayin hanggang sa lalim na 21 m (70 piye). 
(DAYAGRAM, Tomo 1, p. 959) Ipinakikita ng ulat ng 
Kasulatan na ang Bet-san ay hindi kabilang sa mga 
bayan na pinanirahan ng sumasalakay na mga Is- 
raelita noong pasimula at na pinaninirahan iyon ng 
mga Filisteo noong panahon ni Saul. (Jos 17:11, 
Huk 1:27, 1Sa 31:8-12) Sa pangkalahatan ay sinu- 
suportahan ng mga paghuhukay ang rekord na ito 
at ipinahihiwatig ng mga iyon na winasak ang Bet- 
san ilang panahon pagkatapos na mabihag ng mga 
Filisteo ang kaban ng tipan. (1Sa 4:1-11) Partikular 
na nakatatawag-pansin ang pagkatuklas sa ilang 
templong Canaanita sa Bet-san. Sinasabi ng 1 Sa- 
muel 31:10 na ang baluti ni Haring Saul ay inilagay 
ng mga Filisteo “sa bahay ng mga imahen ni Asto- 
ret, at ang kaniyang bangkay ay ibinitin nila sa pa- 
der ng Bet-san,” samantalang sinasabi ng 1 Croni- 
ca 10:10 na “inilagay nila ang kaniyang baluti sa 
bahay ng kanilang diyos, at ang bungo niya ay 


ARKEOLOHIYA 


ibinitin nila sa bahay ni Dagon.” Dalawa sa mga 
templong nahukay ang mula sa iisang yugto ng 
panahon at ipinakikita ng katibayan na ang isa 
ay templo ni Astoret, samantalang ang isa naman 
ay ipinapalagay na templo ni Dagon, sa gayo'y ka- 
suwato ng nabanggit na mga teksto na nagpapahi- 
watig na nagkaroon ng dalawang templo sa Bet- 
san. 


Ang stela kung saan ipinagmapuri ni 
Merneptah, anak ni Ramses II, na nalupig 
niya ang Israel: ito ang kaisa-isang 
natuklasang pagbanggit sa Israel sa 
sinaunang mga tekstong Ehipsiyo 


ARKEOLOHIYA 


Ang Ezion-geber ang daungang lunsod ni Solo- 
mon sa Gulpo ng ‘Aqaba. Posibleng ito ang ma- 
kabagong-panahong Tell el-Kheleifeh, na hinukay 
noong 1937-1940 at kinakitaan ng katibayan na 
nagkaroon doon ng isang tunawan ng tanso, ya- 
mang may natagpuang mga linab ng tanso at 
maliliit na piraso ng inambato ng tanso sa isang 
mababang gulod sa rehiyong iyon. Gayunman, sa 
isang artikulo sa The Biblical Archaeologist (1965, 
p. 73), lubusang binago ng arkeologong si Nelson 
Glueck ang kaniyang orihinal na mga konklusyon 
tungkol sa lugar na iyon. Ang kaniyang dating 
opinyon na may ginamit doon na isang hurnuhang 
tunawan ng metal ay salig sa pagkatuklas ng sa 
wari'y “mga butas na daanan ng hangin" sa pangu- 
nahing gusali na nahukay. Ipinapalagay na niya 
ngayon na ang mga butas na ito sa mga dingding 
ng gusali ay resulta ng “pagkabulok at/o pagka- 
sunog ng mga bigang kahoy na inilagay nang 
pahalang sa kalaparan ng mga dingding bilang 
pampatibay o pampatatag.” Ang gusali, na dati'y 
ipinapalagay na isang tunawan, ay pinaniniwala- 
an ngayon na isang istrakturang imbakan ng bu- 
til. Bagaman pinaniniwalaan pa rin na nagsagawa 
roon ng mga gawaing nauugnay sa metalurhiya, 
ang mga iyon ay hindi na ipinapalagay na na- 
pakalawak gaya ng dating inaakala. Idiniriin nito 
ang katotohanan na ang pagpapakahulugan sa mga 
tuklas sa arkeolohiya ay pangunahin nang nakade- 
pende sa indibiduwal na interpretasyon ng arkeolo- 
go, na posible namang magkamali. Ang Bibliya 
mismo ay walang binabanggit na industriya ng 
tanso sa Ezion-geber, anupat ang inilalarawan la- 
mang nito ay ang paghuhulma ng mga kagamitang 
tanso sa isang lugar sa Libis ng Jordan.-- 1Ha 7: 
45, 46. 

Ang Hazor sa Galilea ay inilalarawan noong pa- 
nahon ni Josue bilang “ulo ng lahat ng mga kaha- 
riang ito.” (Jos 11:10) Ipinakita ng mga paghuhukay 
roon na ang lunsod ay dating sumasaklaw nang 
mga 60 ektarya (150 akre), anupat may mala- 
king populasyon, sa gayo'y isa sa mga panguna- 
hing lunsod sa rehiyong iyon. Pinatibay ni Solomon 
ang lunsod, at ipinakikita ng katibayan mula sa 
yugtong iyon na maaaring ito'y naging isang lun- 
sod ng karo.---1Ha 9:15, 19. 

Nagsagawa ng mga paghuhukay sa Jerico sa tat- 
long magkakaibang ekspedisyon (1907-1909, 1930- 
1936, 1952-1958) at, muli, ipinakikita ng magkaka- 
sunod na mga interpretasyon sa mga tuklas doon 
na ang arkeolohiya, tulad ng iba pang mga lara- 
ngan ng siyensiya ng tao, ay hindi pinagmumulan 
ng tiyak at di-nagbabagong impormasyon. Ang ba- 
wat isa sa tatlong ekspedisyon ay may nakuhang 
datos, ngunit ang bawat isa ay sumapit sa magka- 
kaibang konklusyon may kinalaman sa kasaysa- 


194 


yan ng lunsod at partikular na hinggil sa petsa 
ng pagbagsak nito sa harap ng mga manlulupig 
na Israelita. Gayunpaman, masasabing inihaharap 
ng pinagsama-samang mga resulta ang pangkala- 
hatang larawan na inilahad sa aklat na Biblical 
Archaeology, ni G. E. Wright (1962, p. 78), na 
nagsasabi: “Ang lunsod ay sumailalim sa isang ka- 
hila-hilakbot na pagkawasak o sa sunud-sunod na 
pagkawasak noong ikalawang milenyo B.C., at halos 
hindi pinanirahan sa loob ng maraming salinlahi.” 
Ang pagkawasak ay may kasamang napakalakas 
na apoy, gaya ng ipinakikita ng nahukay na katiba- 
yan.--Ihambing ang Jos 6:20-26. 

Sa Jerusalem, natuklasan noong 1867 ang isang 
sinaunang paagusan ng tubig, na nagmumula sa 
bukal ng Gihon patungo sa burol sa likuran. (Ting- 
nan ang GIHON Blg. 2.) Maaari itong magbigay- 
linaw sa ulat sa 2 Samuel 5:6-10 tungkol sa pagbi- 
hag ni David sa lunsod. Noong 1909-1911, hinawan 
ang buong sistema ng mga paagusan na konekta- 
do sa bukal ng Gihon. Ang isang paagusan, tinata- 
wag na Paagusan ng Siloam, ay may katamtamang 
taas na 1.8 m (6 na piye) at inuka sa bato sa distan- 
siya na mga 533 m (1,749 na piye) mula sa Gihon 
hanggang sa Tipunang-tubig ng Siloam sa Libis ng 
Tyropoeon (sa loob ng lunsod). Kaya naman waring 
ito ang proyekto ni Haring Hezekias na inilalarawan 
sa 2 Hari 20:20 at 2 Cronica 32:30. Lubhang kapan- 
sin-pansin ang sinaunang inskripsiyon sa pinaka- 
dingding ng paagusang ito na nakasulat sa sinau- 
nang sulat Hebreo at naglalarawan kung paano 
inuka ang paagusan at kung gaano ito kahaba. Gi- 
nagamit ang inskripsiyong ito sa paghahambing 
upang mapetsahan ang iba pang mga inskripsi- 
yong Hebreo na natagpuan. 

Ang Lakis, 44 na km (27 mi) sa KTK ng Jerusa- 
lem, ay isang pangunahing tanggulan na nagsil- 
bing depensa ng maburol na lupain ng Juda. Sa Je- 
remias 34:7, binanggit ng propeta na ang mga 
hukbo ni Nabucodonosor ay nakipaglaban sa “Jeru- 
salem at sa lahat ng mga lunsod ng Juda na nala- 
labi, laban sa Lakis at laban sa Azeka; sapagkat ang 
mga iyon, na mga nakukutaang lunsod, ang siyang 
nalabi sa mga lunsod ng Juda.” Ipinakikita ng mga 
paghuhukay sa Lakis na dalawang beses itong na- 
wasak sa pamamagitan ng apoy sa loob lamang ng 
ilang taon, pinaniniwalaang tumutukoy sa dala- 
wang pagsalakay ng mga Babilonyo (618-617 at 
609-607 B.C.E.), anupat pagkatapos ay hindi na ito 
tinahanan sa loob ng mahabang panahon. 

Sa mga abo ng ikalawang pagkasunog ay may 
natagpuang 21 ostracon (mga piraso ng mga kaga- 
mitang luwad na inukitan ng mga sulat), na pinani- 
niwalaang mga liham na isinulat di-kalaunan bago 
mawasak ang lunsod noong huling pagsalakay ni 


195 


Nabucodonosor. Ang mga liham na ito, tinatawag 
na Lachish Letters, ay nagpapahiwatig ng isang 
yugto ng krisis at kabalisahan at waring isinulat 
mula sa natitirang mga himpilan ng mga hukbong 
Judeano para kay Yaosh, isang kumandante ng mi- 
litar sa Lakis. (LARAWAN, Tomo 1, p. 325) Ang liham 
bilang IV ay naglalaman ng ganitong pananalita: 
“Hayaan nawa ni YHWH [samakatuwid nga, ni Je- 
hova] na makarinig ngayon mismo ng mabuting 
pabalita ang aking panginoon. . . . inaabangan na- 
min ang mga hudyat na apoy ng Lakis, ayon sa la- 
hat ng tanda na ibinibigay ng aking panginoon, sa 
dahilang hindi namin makita ang Azeka.” Kapan- 
sin-pansing inilalahad ng pananalitang ito ang si- 
tuwasyong inilalarawan sa Jeremias 34:7, na sinipi 
sa sinundang parapo, at waring ipinahihiwatig nito 
na ang Azeka ay bumagsak na o kaya'y hindi ma- 
kapagpadala ng hinihintay na mga hudyat na apoy 
o usok. 

Ang liham bilang II, na isinulat ni “Hosaias,” 
ay kababasahan ng sumusunod: “Hayaan nawa ni 
YHWH [samakatuwid nga, ni Jehova] na makarinig 
ng pabalita ng kapayapaan ang aking panginoon! 
... At iniulat sa iyong lingkod na sinasabi, “Ang ku- 
mandante ng hukbo, si Conias na anak ni Elnatan, 
ay bumaba upang pumaroon sa Ehipto, at kay Ho- 
davias na anak ni Ahias at sa kaniyang mga tauhan 
ay nagpasugo siya upang kumuha [ng mga panus- 
tos] mula sa kaniya.'” Ang pananalitang ito ay ma- 
aaring tumutukoy sa pagbaling ng Juda sa Ehipto 
upang magpatulong, na hinatulan naman ng mga 
propeta. (Jer 46:25, 26, Eze 17:15, 16) Ang mga pa- 
ngalang Elnatan at Hosaias, na lumilitaw sa kum- 
pletong teksto ng liham na ito, ay matatagpuan din 
sa Jeremias 36:12 at Jeremias 42:1. Ang iba pang 
mga pangalan na masusumpungan sa mga liham 
ay lumilitaw rin sa aklat ng Jeremias: Gemarias 
(36:10), Nerias (32:12), at Jaazanias (35:3). Hindi 
masabi kung ang alinman sa mga iyon ay tumutu- 
koy sa magkakaparehong indibiduwal o hindi, ngu- 
nit nakatatawag-pansin ang pagkakatulad yamang 
sa yugtong iyon nabuhay si Jeremias. 

Kapansin-pansin na malimit gamitin ang Tetra- 
grammaton sa mga liham na ito, anupat ipinakiki- 
ta nito na noong panahong iyon ay hindi iniiwasan 
ng mga Judio ang paggamit sa banal na pangalan. 
Kawili-wili ring pansinin ang natagpuang piraso ng 
luwad na may marka ng pantatak na tumutukoy 
kay “Gedalias, na nangangasiwa sa sambahayan.” 
Gedalias ang pangalan ng gobernador na inatasan 
ni Nabucodonosor na mamahala sa Juda pagkata- 
pos na bumagsak ang Jerusalem, at ipinapalagay 
ng marami na malamang na siya ang tinutukoy sa 
marka ng pantatak.---2Ha 25:22, ihambing ang Isa 
22:15; 36:3. 


ARKEOLOHIYA 


Ang Megido ay isang estratehikong tanggulang 
lunsod na kumokontrol noon sa isang mahalagang 
daanan patungo sa Libis ng Jezreel. Muli itong iti- 
nayo ni Solomon at binabanggit ito kasama ng mga 
imbakang lunsod at mga lunsod ng karo noong 
siya'y naghahari. (1Ha 9:15-19) Sa lugar na iyon 
(Tell el-Mutesellim), na isang gulod na may lawak 
na 5.3 ektarya (13 akre), ay nakahukay ng mga is- 
traktura na ipinapalagay ng ilang iskolar na mga 
kuwadra na mapaglalagyan ng mga 450 kabayo. 
Noong una, ipinapalagay na ang mga istrakturang 
ito ay mula sa panahon ni Solomon, ngunit binago 
ng mas huling mga iskolar ang petsang ito at itina- 
laga ang mga ito sa isang mas huling yugto, mara- 
hil ay noong panahon ni Ahab. 

Ang Batong Moabita ay isa sa kauna-unahang 
mahahalagang tuklas sa lugar na nasa gawing S ng 
Jordan. (LARAWAN, Tomo 1, p. 325) Ito ay natagpu- 
an noong 1868 sa Dhiban, sa H ng Libis ng Arnon, 
at naglalahad ng bersiyon ng Moabitang si Ha- 
ring Mesa tungkol sa paghihimagsik niya laban 
sa Israel. (Ihambing ang 2Ha 1:1; 3:4, 5.) Ang 
isang bahagi ng inskripsiyon ay nagsasabi: “Ako 
(si) Mesa, anak ni Kemos-[. . . ], hari ng Moab, ang 
Dibonita .. . Tungkol kay Omri, hari ng Israel, nilu- 
pig niya ang Moab nang maraming taon (sa lite- 
ral, mga araw), sapagkat galit si Kemos [diyos ng 
Moab] sa kaniyang lupain. At tinularan siya ng ka- 
niyang anak at sinabi rin nito, lLulupigin ko ang 
Moab.’ Noong panahon ko ay nagsalita siya (nang 
gayon), ngunit nagapi ko siya at ang kaniyang 
sambahayan, samantalang ang Israel naman ay 
napuksa magpakailanman! ... At sinabi sa akin ni 
Kemos, 'Humayo ka, bawiin mo ang Nebo sa Israel!" 
Kaya isang gabi ay pumaroon ako at nakipagdigma 
laban doon mula bukang-liwayway hanggang ka- 
tanghalian, anupat binawi ko iyon at pinatay ang 
lahat... At kinuha ko mula roon ang [mga sisid- 
lan] ni Yahweh, at dinala ang mga ito sa harap 
ni Kemos.” (Ancient Near Eastern Texts, inedit ni 
J. B. Pritchard, 1974, p. 320) Kaya hindi lamang 
ang pangalan ni Haring Omri ng Israel ang bina- 
banggit sa bato kundi kababasahan din ito, sa ika- 
18 linya, ng pangalan ng Diyos sa anyong Tetra- 
grammaton. 

Binabanggit din sa Batong Moabita ang mara- 
ming lugar na tinukoy sa Bibliya: Atarot at Nebo 
(Bil 32:34, 38): ang Arnon, Aroer, Medeba, at Dibon 
(Jos 13:9): Bamot-baal, Bet-baal-meon, Jahaz, at 
Kiriataim (Jos 13:17-19): Bezer (Jos 20:8); Horona- 
im (Isa 15:5): Bet-diblataim at Keriot. (Jer 48:22, 
24) Sa gayon ay sinusuportahan nito ang pagiging 
tunay ng lahat ng mga lugar na iyon. 

Sa Ras Shamra (sinaunang Ugarit), na nasa 
H baybayin ng Sirya at katapat ng pulo ng Ciprus, 


ARKEOLOHIYA 


ay may nakuhang impormasyon tungkol sa pag- 
samba na kahawig na kahawig niyaong sa Canaan, 
lakip ang gayunding mga diyos at mga diyosa, 
mga templo, mga “sagradong” patutot, mga ritwal, 
mga hain, at mga dasal. Isang silid ang natuklasan 
sa pagitan ng isang templo para kay Baal at ng isa 
pang templo na nakaalay kay Dagon at ito'y nagla- 
laman ng isang aklatan na may daan-daang teks- 
tong relihiyoso na ipinapalagay na mula noong ika- 
15 siglo at maagang bahagi ng ika-14 na siglo 
B.C.E. Ang mitolohikal na mga tekstong patula ay 
maraming isinisiwalat tungkol sa mga diyos ng Ca- 
naan na sina El, Baal, at Asera at sa karumal- 
dumal na anyo ng idolatriya na bahagi ng pagsam- 
ba sa kanila. Sa kaniyang aklat na Archaeology and 
the Old Testament (1964, p. 175), si Merrill F. 
Unger ay nagkomento: “Nakatulong ang Ugariti- 
kong panitikang epiko upang masiwalat kung ga- 
ano katindi ang kabalakyutan ng relihiyong Ca- 
naanita. Palibhasa'y isang napakasamang uri ng 
politeismo, ang mga gawain ng kultong Canaanita 
ay malupit at napakahalay.” May natagpuan din 
doon na mga imahen ni Baal at ng iba pang mga 
diyos. (Tingnan ang Diyos AT Diyosa, MGA [Mga Bat- 
hala ng Canaan].) Naiiba ang nabanggit na mga 
teksto dahil isinulat ang mga iyon sa isang da- 
ti'y di-kilalang uri ng alpabetikong cuneiform (iba 
sa cuneiform na Akkadiano). Ang pagkakasunud- 
sunod nito ay katulad ng sa Hebreo ngunit may ka- 
ragdagan pa itong mga titik anupat umaabot sa ka- 
buuang 30. Gaya sa Ur, nakahukay rin doon ng 
isang aserong palakol na pandigma. 

Ang Samaria, ang matibay na nakukutaang ka- 
bisera ng hilagang kaharian ng Israel, ay itinayo sa 
isang burol na mga 90 m (295 piye) ang taas mula 
sa pinakasahig ng libis. Ang ebidensiya na na- 
katagal ito sa mahahabang pagkubkob, gaya ng 
mga inilalarawan sa 2 Hari 6:24-30 may kaugna- 
yan sa Sirya, at sa 2 Hari 17:5 may kaugnayan 
sa makapangyarihang hukbong Asiryano, ay ang 
mga labi ng matitibay na doblihang pader, na sa 
ilang dako ay nagiging balwarte na may lapad na 
10 m (33 piye). Ang masoneriya ng mga bato 
na nasumpungan sa lugar na ito, ipinapalagay na 
mula sa panahon ng mga haring sina Omri, Ahab, 
at Jehu, ay napakahusay. Ang sa wari'y plata- 
porma ng palasyo ay may lapad na mga 90 m 
(295 piye) at haba na mga 180 m (590 piye). Ma- 
raming piraso, plake, at entrepanyong garing ang 
natagpuan sa lugar ng palasyo, na maaaring nag- 
mula sa bahay na garing ni Ahab na binanggit sa 
1 Hari 22:39. (Ihambing ang Am 6:4.) Sa HK pa- 
nulukan ng pinakataluktok ay may natagpuang 
isang malaki at sementadong tipunang-tubig, na 
may haba na mga 10 m (33 piye) at lapad na 
mga 5 m (17 piye). Maaaring ito ang “tipunang- 


196 
tubig ng Samaria,” kung saan hinugasan ang karo 
ni Ahab upang maalis doon ang kaniyang dugo. 
--1Ha 22:38. 

Natagpuan din sa Samaria ang 63 piraso ng ba- 
sag na palayok (mga ostracon) na may mga ins- 
kripsiyong tinta, ipinapalagay na mula noong ika- 
walong siglo B.C.E. Ang mga resibo para sa alak at 
langis na ipinadala sa Samaria mula sa ibang mga 
bayan ay kakikitaan ng isang Israelitang sistema 
ng pagsulat ng mga numero na gumagamit ng 
mga guhit na patindig, pahalang, at pahilis. Ang 
karaniwang resibo ay kababasahan ng ganito: 


Noong ikasampung taon. 

Kay Gaddiyau [malamang na ang katiwala ng 
ingatang-yaman]. 

Mula sa Azah [marahil ay ang nayon o distrito 
na nagpadala ng alak o langis]. 

Abi-ba'al 2 

Ahaz 2 

Sheba 1 

Meriba'al 1 


Isinisiwalat din ng mga resibong ito na malimit ga- 
mitin noon ang pangalang Baal bilang bahagi ng 
mga pangalan, anupat mga 7 pangalan ang nagta- 
taglay ng pangalang ito sa bawat 11 na may isang 
anyo ng pangalang Jehova, malamang na indikas- 
yon ng pagpasok ng pagsamba kay Baal gaya ng 
inilalarawan sa ulat ng Bibliya. 

Ang maapoy na pagkapuksa ng Sodoma at Go- 
morra at ang pagkakaroon ng mga hukay ng bitu- 
men (aspalto) sa rehiyong iyon ay inilalarawan sa 
Bibliya. (Gen 14:3, 10, 19:12-28) Naniniwala ang 
maraming iskolar na posibleng ang tubig ng Dagat 
na Patay ay tumaas noong nakalipas na mga pana- 
hon anupat ang timugang dulo ng dagat ay uma- 
bot sa malayo at tumakip sa ipinapalagay na dating 
lokasyon ng dalawang lunsod na ito. Ipinakikita ng 
mga paggagalugad doon na ang lugar na iyon ay 
isang sunog na pook ng langis at aspalto. Tungkol 
sa bagay na ito, ang aklat na Light From the An- 
cient Past, ni Jack Finegan (1959, p. 147), ay nag- 
sabi: “Ang isang maingat na pagsusuri sa pampa- 
nitikan, heolohikal, at arkeolohikal na katibayan ay 
umaakay sa konklusyon na ang bantog sa kasama- 
ang “mga lunsod ng libis” (Genesis 19:29) ay nasa 
lugar na nakalubog na ngayon... at na winasak 
ang mga iyon sa pamamagitan ng isang malakas 
na lindol, malamang na may kasamang mga pag- 
sabog, kidlat, pagliyab ng natural na gas, at mala- 
wakang sunog.”---Tingnan din ang SODOMA. 


197 


Arkeolohiya at ang Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan. Ang paggamit ni Jesus ng isang bar- 
yang denario na may larawan ng ulo ni Tiberio 
Cesar (Mar 12:15-17) ay pinatutunayan ng pagka- 
tuklas ng isang pilak na baryang denario na may 
larawan ng ulo ni Tiberio at ginamit noong mga ta- 
ong 15 C.E. (LARAWAN, Tomo 2, p. 544) (Iham- 
bing ang Luc 3:1, 2.) Ang panunungkulan naman 
noon ni Poncio Pilato bilang Romanong goberna- 
dor ng Judea ay pinatototohanan ng isang ma- 
lapad na bato na natagpuan sa Cesarea at ka- 
babasahan ng mga pangalang Latin na Pontius 
Pilatus at Tiberieum.--Tingnan ang PILATO, LARA- 
WAN, Tomo 2, p. 741. 

Ang Mga Gawa ng mga Apostol, na kakikitaan 
ng malinaw na katibayan na isinulat ito ni Lucas, 
ay may maraming pagtukoy sa mga lunsod at sa 
mga probinsiya ng mga ito at sa iba't ibang uri ng 
opisyal na may iba't ibang titulo, na nanunungku- 
lan sa isang partikular na panahon---isang presen- 
tasyon na doo'y napakalaki ng posibilidad na mag- 
kamali ang manunulat. (Pansinin din ang Luc 3: 
1, 2.) Gayunman, buong-linaw na ipinakikita ng 
nakuhang arkeolohikal na katibayan ang katum- 
pakan ng isinulat ni Lucas. Halimbawa, sa Gawa 
14:1-6, binabanggit ni Lucas na ang Listra at Der- 
be ay nasa loob ng teritoryo ng Licaonia ngunit 
ipinahihiwatig niya na ang Iconio ay nasa ibang 
teritoryo. Tinutukoy naman ng mga manunulat 
na Romano, kasama na si Cicero, na ang Iconio 
ay nasa Licaonia. Gayunman, ipinakikita ng isang 
bantayog na natuklasan noong 1910 na ang Iconio 
ay talagang itinuturing noon bilang isang lunsod 
ng Frigia at hindi ng Licaonia. 

Sa katulad na paraan, pinatutunayan ng isang 
inskripsiyon na natuklasan sa Delphi na si Galio 
ang proconsul ng Acaya, malamang na noong 51- 
52 C.E. (Gaw 18:12) Pinatutunayan naman ng mga 
19 na inskripsiyong mula pa noong ikalawang siglo 
B.C.E. hanggang ikatlong siglo C.E. na tama ang 
pagkakagamit ni Lucas sa titulong mga tagapama- 
hala ng lunsod (kapag pang-isahan, poli-tar'khes) 
upang tumukoy sa mga opisyal ng Tesalonica (Gaw 
17:6, 8), anupat lima sa mga inskripsiyong ito ang 
espesipikong tumutukoy sa lunsod na iyon. (Ting- 
nan ang TAGAPAMAHALA NG LUNSOD, MGA.) Sa gayun- 
ding paraan, nang tukuyin ni Lucas si Publio bilang 
“ang pangunahing lalaki” (pro'tos) sa Malta (Gaw 
28:7), ginamit niya ang eksaktong titulo na dapat 
gamitin, gaya ng ipinakikita ng paglitaw nito sa da- 
lawang inskripsiyon sa Malta, ang isa'y sa Latin at 
ang isa naman ay sa Griego. Natagpuan sa Efeso 
ang ilang teksto tungkol sa mahika, gayundin ang 
templo ni Artemis (Gaw 19:19, 27): natuklasan din 
sa mga paghuhukay roon ang isang dulaan na ma- 
kapaglalaman ng mga 25,000 katao, at ang ilang 


ARKEOLOHIYA 


inskripsiyon na may binabanggit na “mga komis- 
yonado ng mga kapistahan at mga palaro,” tu- 
lad niyaong mga namagitan para kay Pablo, at 
isang “tagapagtala,” tulad niyaong nagpatahimik 
sa mga mang-uumog noong pangyayaring iyon. 
--Gaw 19:29-31, 35, 41. 

Dahil sa gayong mga tuklas, si Charles Gore ay 
sumulat tungkol sa katumpakan ng ulat ni Lucas sa 
A New Commentary on Holy Scripture: “Sabihin pa, 
dapat kilalanin na dahil sa makabagong arkeolohi- 
ya ay halos napilitan ang mga kritiko ni San Lucas 
na tanggapin ang lahat ng kaniyang mga pagbang- 
git sa sekular na mga bagay at mga pangyayari bi- 
lang napakatumpak.”--Inedit nina Gore, Goudge, 
at Guillaume, 1929, p. 210. 

Relatibong Kahalagahan ng Arkeolohiya. 
Ang arkeolohiya ay nakapaglaan ng kapaki-pakina- 
bang na impormasyon na nakatulong sa pagtukoy 
(kadalasa'y hindi tiyak) sa mga lugar sa Bibliya, 
nagsiwalat ng mga nasusulat na dokumento na na- 
katulong upang higit na maunawaan ang orihinal 
na mga wikang ginamit sa pagsulat ng Kasulatan, 
at nagbigay-linaw hinggil sa mga kalagayan ng pa- 
mumuhay at sa mga gawain ng sinaunang mga tao 
at mga tagapamahala na binabanggit sa Bibliya. 
Gayunman, kung tungkol sa kaugnayan ng arkeo- 
lohiya sa pagiging tumpak at mapananaligan ng 
Bibliya, gayundin sa paniniwala rito, sa mga turo 
nito, at sa pagsisiwalat nito ng mga layunin at mga 
pangako ng Diyos, tama lamang na sabihin na ba- 
gaman ang arkeolohiya ay sumusuporta sa sinasa- 
bi ng Bibliya, hindi ito isang kahilingan upang 
patunayan ang katotohanan ng Salita ng Diyos. 
Gaya nga ng sinabi ng apostol na si Pablo: “Ang pa- 
nanampalataya ay ang mapananaligang paghihin- 
tay sa mga bagay na inaasahan, ang malinaw na 
pagtatanghal ng mga katunayan bagaman hin- 
di nakikita. Sa pananampalataya ay ating napag- 
uunawa na ang mga sistema ng mga bagay ay ini- 
ayos sa pamamagitan ng salita ng Diyos, anupat 
ang nakikita ay umiral mula sa mga bagay na hin- 
di nakikita.” (Heb 11:1, 3) “Lumalakad kami sa pa- 
mamagitan ng pananampalataya, hindi sa pama- 
magitan ng paningin.”---2Co 5:7. 

Hindi ito nangangahulugan na ang pananampa- 
latayang Kristiyano ay walang anumang saligan sa 
mga bagay na nakikita o na may kaugnayan la- 
mang ito sa mga bagay na di-materyal. Gayun- 
man, totoo na sa bawat yugto at panahon ay may 
sapat na katibayan sa palibot ng mga tao, gayundin 
sa loob nila at sa sarili nilang mga karanasan, na 
makakukumbinsi sa kanila na ang Bibliya ang tu- 
nay na pinagmumulan ng pagsisiwalat ng Diyos at 
na ang lahat ng nilalaman nito ay kasuwato ng mga 
bagay na mapatutunayan. (Ro 1:18-23) Ang kaa- 
laman tungkol sa nakalipas na mga panahon sa 


ARKEOLOHIYA 


liwanag ng tuklas sa arkeolohiya ay kawili-wiling 
pag-aralan at pinahahalagahan, ngunit hindi kaila- 
ngang-kailangan. Ang kaalaman tungkol sa nakali- 
pas na mga panahon sa liwanag ng Bibliya, sa 
ganang sarili nito, ay mahalaga at lubhang mapa- 
nanaligan. Kaayon man ng arkeolohiya o hindi, si- 
nasabi ng Bibliya ang tunay na kahulugan ng kasa- 
lukuyang panahon at kung ano ang mangyayari sa 
hinaharap. (Aw 119:105, 2Pe 1:19-21) Ang totoo, 
mahina ang pananampalataya ng isa kung kaila- 
ngan niyang dumepende sa naaagnas na mga lar- 
yo, basag na mga plorera, at gumuhong mga pader 
bilang suhay at pampatibay ng kaniyang pana- 
nampalataya. 

Kawalang-katiyakan ng mga konklusyon. Ba- 
gaman kung minsan ay nakapaglalaan ang mga 
tuklas sa arkeolohiya ng dagliang sagot sa mga pu- 
mipintas sa mga ulat ng Bibliya o pumupuna sa pa- 
giging makasaysayan ng partikular na mga pang- 
yayari, at bagaman ang gayong mga tuklas ay 
nakatulong upang maalis ang pag-aalinlangan ng 
taimtim na mga tao na labis na napahanga sa mga 
argumento ng gayong mga kritiko, hindi pa rin na- 
patatahimik ng arkeolohiya ang mga kritiko ng Bib- 
liya ni maituturing man na ito'y isang tunay na 
matibay na pundasyon upang maniwala sa rekord 
ng Bibliya. Ang mga konklusyong nabuo batay sa 
karamihan sa isinagawang mga paghuhukay ay pa- 
ngunahin nang batay sa panghihinuha ng mga 
imbestigador na parang mga detektib na bumu- 
buo ng isang kaso na kanilang patutunayan. Ma- 
ging sa makabagong panahon, makatuklas man 
at makapagtipon ang mga detektib ng napakara- 
ming sirkumstansiyal at materyal na ebidensiya, 
ang anumang kaso na nakasalig lamang sa ga- 
yong ebidensiya ngunit wala namang testimonyo 
na mula sa kapani-paniwalang mga testigo na tu- 
wirang nauugnay sa usapin ay ituturing na napa- 
kahina kung ihaharap sa korte. Ang mga desisyong 
ibinatay lamang sa gayong ebidensiya ay nagbu- 
nga ng malubhang pagkakamali at kawalang-kata- 
rungan. Lalo na ngang ganito ang situwasyon kung 
2,000 o 3,000 taon na ang agwat sa pagitan ng mga 
imbestigador at ng pangyayari. 

Isang kahawig na ilustrasyon ang iniharap ng ar- 
keologong si R. J. C. Atkinson, na nagsabi: “Isip- 
isipin na lamang kung gaano kahirap ang trabaho 
ng mga arkeologo sa hinaharap kung kailangan ni- 
lang muling alamin ang mga ritwal, turo, at doktri- 
na ng mga Simbahang Kristiyano batay lamang sa 
mga guho ng mga gusali ng simbahan, kung wa- 
lang tulong ng anumang nasusulat na rekord 0 ins- 
kripsiyon. Kaya naman isang kabalintunaan na ang 
arkeolohiya, ang tanging paraan ng pag-iimbestiga 
sa nakalipas na kasaysayan ng tao nang walang 
gamit na nasusulat na mga rekord, ay lalong nagi- 


198 


ging di-epektibo bilang isang paraan ng pagsusuri 
habang higit itong tumatalakay sa mga aspekto ng 
buhay ng tao na mas espesipikong tungkol sa tao.” 
--Stonehenge, London, 1956, p. 167. 

Lalo pang nagiging komplikado ang bagay na ito 
sapagkat, bukod sa talagang tantiyahan lamang 
ang pagpapaliwanag nila tungkol sa mga bagay- 
bagay na umiral noong sinaunang panahon, at sa 
kabila ng pagsisikap nilang manatiling lubos na 
walang kinikilingan sa pagsusuri sa mga ebidensi- 
yang nahuhukay nila, ang mga arkeologo, tulad ng 
iba pang mga siyentipiko, ay mayroon ding mga 
kahinaan ng tao at mga personal na paniniwala 
at ambisyon, na maaaring maging sanhi ng ma- 
ling pangangatuwiran. Tungkol sa problemang ito, 
si Propesor W. F. Albright ay nagsabi: “Sa kabi- 
lang dako, may panganib sa paghahanap ng ba- 
gong mga tuklas at naiibang mga punto de vista 
samantalang ipinagwawalang-bahala naman ang 
mas maaasahang naunang paraan. Partikular nang 
totoo ito sa mga larangang tulad ng Biblikal na ar- 
keolohiya at heograpiya, kung saan ang kasanayan 
sa mga kagamitan at sa mga pamamaraan ng 
pag-iimbestiga ay napakamatrabaho anupat laging 
nakatutukso na isaisantabi ang mapananaligang 
pamamaraan, sa gayo'y hinahalinhan ng mapama- 
raang mga kombinasyon at malikhaing mga pang- 
hihinuha ang mas mabagal at mas sistematikong 
paraan.”--The Westminster Historical Atlas to the 
Bible, inedit ni G. E. Wright, 1956, p. 9. 

Mga pagkakaiba sa pagpepetsa. Mahalagang 
kilalanin ang katotohanang ito kapag isinasaalang- 
alang ang mga petsang inihaharap ng mga arkeolo- 
go may kaugnayan sa kanilang mga tuklas. Bilang 
paglalarawan, si Merrill F. Unger ay nagsabi: “Ha- 
limbawa, pinepetsahan ni Garstang ang pagbagsak 
ng Jerico ng mga 1400 B.C.... ; sinusuportahan ni 
Albright ang petsa na mga 1290 B.C.... ; si Hugues 
Vincent, ang bantog na arkeologong Palestino, ay 
nanghahawakan sa petsa na 1250 B.C.... ; saman- 
talang ipinapalagay naman ni H. H. Rowley na si 
Rameses II ang Paraon noong panahon ng Paniniil, 
at na naganap ang Pag-alis sa ilalim ng kaniyang 
kahalili na si Marniptah [Merneptah] noong mga 
1225 B.C.” (Archaeology and the Old Testament, 
p. 164, tlb. 15) Bagaman ipinagtatanggol ni Prope- 
sor Albright ang pagkamaaasahan ng makabagong 
arkeolohikal na proseso at pagsusuri, kinikilala niya 
na “napakahirap pa rin para sa di-espesyalista ang 
magpasiya sa gitna ng nagkakasalungatang mga 
petsa at mga konklusyon ng mga arkeologo.”---The 
Archaeology of Palestine, p. 253. 

Totoo na ginagamit na ang radiocarbon clock, ka- 
sama ng iba pang makabagong mga pamamaraan, 
para sa pagpepetsa sa mga labi na natuklasan. Ga- 
yunman, ang pamamaraang ito ay hindi lubusang 


199 


mapagkakatiwalaan, gaya ng ipinakikita ng sumu- 
sunod na pahayag ni G. Ernest Wright sa The Bib- 
lical Archaeologist (1955, p. 46): “Mapapansin na 
ang bagong Carbon 14 na paraan ng pagpepetsa sa 
sinaunang mga labi ay hindi kasintumpak ng inaa- 
sahan. . . . Kitang-kitang mali ang naging resul- 
ta ng ilang pagsubok, malamang na dahil sa ilang 
kadahilanan. Sa kasalukuyan, ang isa ay makapag- 
titiwala sa mga resulta nang walang pag-aalinla- 
ngan tangi lamang kung ang ilang pagsubok na isi- 
nagawa ay halos pare-pareho ng resulta at kapag 
ang petsa ay waring tama batay sa iba pang mga 
pamamaraan ng pagkukuwenta [amin ang italiko].” 
Nang maglaon, ang The New Encyclopædia Britan- 
nica (Macropeedia, 1976, Tomo 5, p. 508) ay nagsa- 
bi: “Anuman ang dahilan, . . . maliwanag na ang 
mga petsang batay sa carbon-14 ay hindi kasin- 
tumpak ng inaasahan ng tradisyonal na mga istor- 
yador.”--Tingnan ang KRONOLOHIYA (Arkeolohikal 
na Pagpepetsa). 

Relatibong kahalagahan ng mga inskripsiyon. 
Libu-libong sinaunang inskripsiyon ang natagpu- 
an at sinisikap na bigyang-pakahulugan. Sinabi ni 
Albright: “Mga nasusulat na dokumento ang bumu- 
buo ng pinakamahalagang kalipunan ng materyal 
na natuklasan ng mga arkeologo. Kaya naman na- 
pakahalaga na magkaroon ng malinaw na ideya 
tungkol sa katangian ng mga ito at sa kakayahan 
natin na bigyang-pakahulugan ang mga ito.” (The 
Westminster Historical Atlas to the Bible, p. 11) 
Ang mga ito ay maaaring nakasulat sa basag na 
mga kagamitang luwad, mga tapyas na luwad, mga 
papiro, o nakaukit sa batong granito. Anuman ang 
materyal, ang impormasyong itinatawid ng mga 
ito ay dapat pa ring suriin at subukin kung ito'y 
mapananaligan at mahalaga. Ang kamalian o taha- 
sang kabulaanan ay maaaring maitala at malimit 
ngang naitala sa bato at gayundin sa papel.---Ting- 
nan ang KRONOLOHIYA (Ang Kronolohiya ng Bibliya 
at ang Sekular na Kasaysayan): SARGON. 

Bilang ilustrasyon, sinasabi sa rekord ng Bibliya 
na si Haring Senakerib ng Asirya ay pinatay ng ka- 
niyang dalawang anak, sina Adramelec at Sarezer, 
at hinalinhan sa trono ng isa pa niyang anak, si 
Esar-hadon. (2Ha 19:36, 37) Gayunman, isang kro- 
nikang Babilonyo ang nagsabi na, noong ika-20 ng 
Tebet, pinatay si Senakerib ng kaniyang anak sa 
isang paghihimagsik. Gayundin ang sinasabi ng 
ulat ni Berossus, isang Babilonyong saserdote no- 
ong ikatlong siglo B.C.E., at ni Nabonido, hari ng 
Babilonya noong ikaanim na siglo B.C.E., anupat sa 
wari'y isa lamang sa mga anak ni Senakerib ang 
pumaslang sa kaniya. Gayunman, sa isang mas ba- 
gong-tuklas na piraso ng Prisma ni Esar-hadon, 
ang anak na humalili kay Senakerib, malinaw na si- 
nasabi ni Esar-hadon na ang kaniyang mga kapatid 


ARKEOLOHIYA 


(anyong pangmaramihan) ay naghimagsik at pina- 
tay ng mga ito ang kanilang ama at pagkatapos ay 
tumakas. Bilang komento rito, si Philip Biberfeld, sa 
Universal Jewish History (1948, Tomo I, p. 27), ay 
nagsabi: “Ang Babylonian Chronicle, si Nabonid, at 
si Berossus ay mali; ang ulat ng Bibliya lamang ang 
napatunayang tama. Ito'y napatotohanan sa lahat 
ng maliliit na detalye sa pamamagitan ng inskrip- 
siyon ni Esarhaddon at napatunayang mas tumpak 
may kinalaman sa pangyayaring ito sa kasaysayan 
ng Babilonya at Asirya kaysa sa mismong impor- 
masyon mula sa mga Babilonyo. Napakahalagang 
kilalanin ang bagay na ito sa pagsusuri maging ng 
magkakapanahong mga mapagkukunan ng impor- 
masyon na hindi kaayon ng sinasabi ng Bibliya.” 

Mga problema sa pag-unawa at pagsasalin ng 
sinaunang teksto. Kailangan din ng isang Kristi- 
yano ang kaukulang pag-iingat na huwag basta na 
lamang tanggapin ang interpretasyong ibinibigay 
sa maraming inskripsiyon na nakasulat sa iba't 
ibang sinaunang wika. Sa ilang kaso, gaya ng Ba- 
tong Rosetta at ng Behistun Inscription, malaki ang 
naitulong sa mga bumasa ng mga wikang nakasu- 
lat doon upang maunawaan ang isang dati'y di- 
kilalang wika dahil ang sulat sa wikang iyon ay ka- 
hanay ng sulat sa isang kilalang wika. Gayunman, 
hindi dapat asahan na ang gayong mga pantulong 
ay makalulutas sa lahat ng problema o magbibigay 
ng lubos na kaunawaan sa isang wika lakip ang la- 
hat ng iba't ibang kahulugan ng mga salita nito at 
ang lahat ng idyomatikong pananalita nito. Maging 
ang pagkaunawa sa pangunahing mga wika ng Bib- 
liya, ang Hebreo, Aramaiko, at Griego, ay sumulong 
nang malaki nitong kalilipas na mga panahon at 
patuloy pa ring pinag-aaralan ang mga wikang ito. 
Hinggil sa kinasihang Salita ng Diyos, makatuwi- 
rang asahan na pangyayarihin ng Awtor ng Bibliya 
na matamo natin ang tamang unawa sa mensahe 
nito sa pamamagitan ng taglay nating mga salin sa 
makabagong mga wika. Gayunman, hindi gayon 
ang kalagayan may kinalaman sa di-kinasihang 
mga akda ng mga bansang pagano. 

Upang ilarawan ang gayong pangangailangan na 
mag-ingat at upang muling ipakita na ang walang- 
kinikilingang pagharap sa mga problemang nauug- 
nay sa pag-unawa sa sinaunang mga inskripsi- 
yon ay kadalasang hindi itinuturing na pangunahin 
gaya ng inaakala ng isa, ang aklat na The Secret 
of the Hittites, ni C. W. Ceram, ay kababasahan 
ng sumusunod na impormasyon may kinalaman 
sa isang prominenteng Asiryologo na nagpagal sa 
pag-unawa sa wikang “Hiteo” (1956, p. 106-109): 
“Talaga namang napakagaling ng kaniyang akda 
—isang napakahusay na paglalahok ng matitinding 
kamalian sa kahanga-hangang obserbasyon ... 
Ang ilan sa mga pagkakamali niya ay suportado 


ARKITA 


ng mga argumento na talagang nakakukumbinsi 
anupat deka-dekadang pag-aaral ang kinailangan 
upang maibuwal ang mga iyon. Ang kaniyang ma- 
likhaing pangangatuwiran ay sinuhayan ng pagka- 
lawak-lawak na kaalaman sa pilolohiya anupat na- 
ging napakahirap na ihiwalay ang trigo sa ipa.” 
Pagkatapos ay inilarawan ng manunulat ang labis 
na pagmamatigas ng iskolar na iyon hinggil sa pag- 
gawa ng anumang pagbabago sa kaniyang mga 
tuklas, pagkaraan ng maraming taon ay sumang- 
ayon din siyang gumawa ng ilang pagbabago---na 
baguhin ang mismong mga bahagi na nang mag- 
laon ay napatunayang siyang tama! Sa paglalahad 
sa mainitang pagtatalong batbat ng personalang 
mga pagpaparatangan, na bumangon sa pagitan 
ng iskolar na iyon at ng isa pa na nagsikap bumasa 
sa hieroglyphic na “Hiteo” na iyon, sinabi ng awtor: 
“Gayunma'y ang mismong panatisismo na sanhi 
ng gayong mga pag-aaway ay kailangan upang 
magsagawa ng mga pagtuklas ang mga iskolar.” 
Dahil dito, bagaman naituwid ng panahon at pag- 
aaral ang maraming pagkakamali sa pagkaunawa 
sa sinaunang mga inskripsiyon, makabubuting ki- 
lalanin natin na malamang na may iba pang mga 
bagay na maitutuwid dahil sa higit pang pagsusuri. 

Pinatitingkad ng mga bagay na tinalakay na- 
tin na ang Bibliya ay nakahihigit bilang pinag- 
mumulan ng mapananaligang kaalaman, maka- 
totohanang impormasyon, at mapagkakatiwalaang 
patnubay. Bilang isang kalipunan ng mga nasusu- 
lat na dokumento, ibinibigay sa atin ng Bibliya ang 
pinakamalinaw na larawan ng nakalipas na kasay- 
sayan ng tao, at nakarating ito sa atin, hindi sa pa- 
mamagitan ng paghuhukay, kundi dahil iningatan 
ito ng Awtor ng Bibliya, ang Diyos na Jehova. Ito ay 
“buhay at may lakas” (Heb 4:12) at ang “salita ng 
buhay at namamalaging Diyos.” “Ang lahat ng la- 
man ay tulad ng damo, at ang lahat ng kaluwalha- 
tian nito ay tulad ng bulaklak ng damo, ang damo 
ay nalalanta, at ang bulaklak ay nalalagas, ngunit 
ang pananalita ni Jehova ay namamalagi magpa- 
kailanman.”---1Pe 1:23-25. 


ARKITA. Bagaman ang terminong ito ay maa- 
aring tumukoy sa isang miyembro ng isang di- 
kilalang tribong Canaanita, mas malamang na tu- 
mutukoy ito sa isang kilalang pamilya o lipi na 
naninirahan sa lugar ng Atarot, sa TK ng Bethel. 
(Jos 16:2) Ipinapalagay ng ilan na ang pangalang 
iyon ay nagmula o mababanaag sa pangalan ng “Fin 
“Arik, isang bayan sa K ng Bethel. Si Husai, na tapat 
na tagapayo ni David, ay isang Arkita.--1Cr 27:33, 
tingnan ang HUSAI. 


ARKITEKTURA. Ang sining o siyensiya ng 
pagtatayo. Ipinakikita ng Bibliya na sa pasimula pa 


200 


lamang ng kasaysayan ng tao, sa loob ng 1,656 na 
taon bago ang Baha noong mga araw ni Noe, may- 
roon nang iba't ibang uri ng tahanan at kaugalian 
sa pananahanan. Matapos paslangin ni Cain si Abel, 
sinasabing siya ay “nanahanan” sa isang partikular 
na dako, at doon ay “nagpakaabala siya sa pagtata- 
yo ng isang lunsod.” (Gen 4:16, 17) Gayunman, ang 
isa sa kaniyang mga inapo, si Jabal, ang naging 'ta- 
gapagpasimula ng mga tumatahan sa mga tolda at 
ng mga may alagang hayop.” Ang isa naman ay na- 
ging “panday ng bawat uri ng kasangkapang tanso 
at bakal.” (Gen 4:20, 22) Pagsapit ng Baha, o bago 
pa nito, naglaho na ang mga inapo ni Cain, ngunit 
ang kakayahan sa pagtatayo at sa paggamit ng mga 
kasangkapan ay hindi naglahong kasama nila. 

Mga inapo ni Set ang gumawa ng natatanging 
proyekto ng pagtatayo noong panahon bago ang 
Baha: ang arka na itinayo ni Noe at ng kani- 
yang mga anak. Bagaman ang Diyos ang nagbigay 
ng mga saligang plano at mga sukat nito, tiyak na 
may kakayahan din si Noe sa arkitektura bilang ang 
taong nangasiwa sa gawain. Ang arka ay may haba 
na 300 siko, may lapad na 50 siko, at may taas na 
30 siko (133.5 m x 22.3 m X 13.4 m; 437 piye 6 na 
pulgada X 72 piye 11 pulgada X 43 piye 9 na pulga- 
da). Maaaring mga 0.9 ektarya (2.2 akre) ang kabu- 
uang lawak ng mga sahig nito. Dahil mayroon itong 
tatlong palapag at malapad na bubong, malamang 
na bukod sa pagkakaroon nito ng “mga silid” na di- 
bisyon ay kinailangan din ang paggamit ng kahoy 
na mga haligi at mga biga upang suhayan ang bigat 
nito at upang patatagin nang husto ang istraktura. 
Bagaman tinapalan ng alkitran ang arka, tiyak na 
kinailangan ding paglapat-lapatin nang husto ang 
mga tabla upang matiyak na hindi ito papasukin ng 
tubig.---Gen 6:13-16, tingnan ang ARKA Blg. 1. 

Pagtatayo Di-Katagalan Pagkaraan ng Baha. 
Noong panahon pagkatapos ng Baha, si Nimrod ay 
inilalarawan bilang isang prominenteng tagapagta- 
yo ng ilang lunsod. (Gen 10:8-12) Isa pang malaking 
proyekto ng pagtatayo ang sinimulan noon, ang 
Tore ng Babel, isang gusali na hinatulan ng Diyos. 
Dito ay may mga bagong materyales na binabang- 
git, gaya ng mga laryong niluto sa hurnuhan na gi- 
namitan ng bitumen bilang argamasa. Ang toreng 
ito ay nilayon na maging ang pinakamataas na is- 
traktura noong panahong iyon.---Gen 11:3, 4. 

Tiyak na si Abraham, ang ninuno ng mga Israeli- 
ta, ay nakakita ng maituturing na makabagong mga 
istilo ng arkitektura sa Ur ng mga Caldeo. (Gen 
11:31) Isinisiwalat ng mga paghuhukay na doon ay 
nagkaroon ng mga lansangan ng lunsod, mga ba- 
hay na may dalawang palapag at mga hagdang lar- 
yo, at mga kalipunan ng mga templo at mga pala- 
syo, anupat itinuturing na ang mga ito'y mula pa 


201 


noong ikatlong milenyo B.C.E. Doon din matatagpu- 
an ang ilan sa pinakasinaunang katibayan ng pag- 
gamit ng corbel vault o ng cantilever arch (nalilik- 
ha kapag ang dalawang gilid ng pader ay itinayo 
nang magkalapit na magkalapit hanggang sa lu- 
miit ang puwang sa pagitan nila anupat maaari 
nang pagdugtungin ang mga ito sa pamamagitan 
ng isang hanay ng mga bato o mga laryo), at ma- 
ging ng tunay na nakakurbang arko na may bato- 
klabe (sa Ingles, keystone). 

Nang maglaon, noong panahon ng paninirahan 
niya sa Ehipto (Gen 12:10), maaaring nakita ni 
Abraham ang ilan sa mariringal na arkitektura ng 
lupaing iyon. Ang Step Pyramid ni Haring Djoser, 
na matatagpuan pa rin sa Saqqara, ay ipinapalagay 
na mula pa noong ikatlong milenyo B.C.E. at ito'y isa 
sa pinakasinaunang mga halimbawa ng malalaking 
istraktura na ginamitan ng tinabas na bato. (LARA- 
WAN, Tomo 1, p. 530) Ang Great Pyramid ni Khufu, 
na itinayo sa Giza nang mas dakong huli, ay may 
napakalawak na paanan na sumasaklaw ng 5.3 ek- 
tarya (13 akre) at yari sa mga 2,300,000 bloke ng 
batong-apog, na ang bawat isa, sa katamtaman, ay 
tumitimbang nang 2.3 metriko tonelada. Ang orihi- 
nal na taas nito ay 147 m (482 piye). Kahit ang ma- 
kabagong mga inhinyero ay namamangha sa pro- 
yektong ito hindi lamang dahil sa laki nito kundi 
dahil din sa pagiging pulido ng pagkakagawa nito. 
Pagkaraan naman ng ilang siglo, itinayo ng mga 
Ehipsiyo sa Karnak, sa dakong itaas pa ng Nilo, ang 
pinakamalaking templo na ginawa ng tao. Ang bu- 
bong ng napakalawak na bulwagan nito ay sinuha- 
yan ng 134 na pagkalaki-laking haligi, anupat bawat 
isa ay may diyametro na mga 3 m (10 piye) at na- 
papalamutian ng makukulay na relyebe. 

Arkitekturang Israelita. Noong panahong si- 
nisiil ang mga Israelita sa Ehipto, marami silang gi- 
nawang pagtatayo bilang mga alipin sa ilalim ng 
mga tagapag-utos na Ehipsiyo. (Exo 1:11-14) Nang 
maglaon, sa ilang, binigyan sila ni Jehova ng eksak- 
tong mga tagubilin para sa pagtatayo ng taber- 
nakulo, na may mga hamba, may-ukit na mga 
tuntungan, mga barakilan, at mga haligi, anupat 
nangailangan din ito ng malaking kakayahan sa ar- 
kitektura sa bahagi nila. (Exo 25:9, 40, 26:15-37, 
Heb 8:5) Bagaman ang karamihan sa mga gumawa 
sa proyektong iyon (at nagtrabaho noon sa mga 
pagtatayo sa Ehipto) ay walang alinlangang nama- 
tay na bago sila makarating sa Lupang Pangako, 
may ilan na nakatawid nang buhay at tiyak na nai- 
turo nila sa iba ang mga pamamaraan sa pagtatayo 
at ang paggamit ng mga kasangkapan. (Ihambing 
ang Deu 27:5.) Itinala sa Kautusang Mosaiko ang 
isang kahilingan sa pagtatayo. (Deu 22:8) Sabihin 
pa, bagaman namayan ang mga Israelita sa mga 
lunsod at mga nayon na mayroon nang nakatayong 


ARKITEKTURA 


mga istraktura noong sakupin nila ang lupain, may- 
roon din naman silang mga itinayo. (Bil 32:16, Deu 
6:10, 11; 8:12) Noong panahong pumasok sila sa Ca- 
naan (1473 B.C.E.), marami silang nadatnang lun- 
sod doon na may mga pader at matitibay na kuta. 
—Bil 13:28. 

Bagaman totoo na wala nang natitirang kapansin- 
pansing mga istraktura na nagpapakita ng pagiging 
orihinal at malikhain ng mga Israelita kung tungkol 
sa arkitektura, hindi naman ito nangangahulugan 
na wala silang kakayahan sa larangang iyon. Di- 
tulad ng mga bansang pagano, hindi sila nagtayo 
ng pagkalaki-laking mga bantayog bilang parangal 
sa mga pulitikal na tagapamahala o sa mga bayani 
ng militar. Ang iisang templo na itinayo nila ay 
nasa Jerusalem, bagaman nagkaroon ng iba pang 
mga lugar ng pagsamba dahil sa apostasya. Wala 
nang natitirang labi ng orihinal na templo o niyaong 
inihalili rito. Kabilang sa kahanga-hangang mga 
guho na natuklasan ay yaong sa magkakatulad na 
mga pintuang-daan ng sinaunang mga lunsod ng 
Megido, Hazor, at Gezer, na ipinapalagay na itinayo 
noong panahon ni Solomon. (1Ha 9:15) Sa bawat 
kaso, ang panlabas na mga pader na may habang 
20 m (66 na piye) ay gawa sa mga batong maingat 
na tinabas. Sa loob ng pasilyo ng pintuang-daan ay 
may tatlong magkakasunod na pares ng mga ham- 
ba o mahahabang pilastra, anupat nagkaroon ng 
mistulang anim na silid sa magkabilang panig ng 
daanan, kung saan maaaring magsagawa ng mga 
transaksiyon sa negosyo o kaya'y doon harangin 
ng mga kawal ang mga pulutong na nagtatang- 
kang pumasok sa mga pintuang-daan. (Tingnan 
ang PINTUANG-DAAN.) Sa Megido at Samaria, may na- 
tagpuang mga halimbawa ng napakahuhusay na 
gawa ng mga mason, anupat ang mga bato ay ma- 
ingat na hinubog, inilagay sa puwesto, at pinaglapat 
nang pulidung-pulido, kaya naman sa ilang kaso ay 
hindi man lamang maipapasok sa pagitan ng mga 
bato ang manipis na talim ng kutsilyo. Walang alin- 
langang gayundin kataas ang kalidad ng trabaho sa 
templong itinayo ni Solomon.--- 1Ha 5:17, 6:7. 

Salig sa arkeolohikal na pagsusuri, lumilitaw na 
karaniwan nang napakasimple ang pagkakagawa sa 
mga bahay ng mga Israelita, anupat naniniwala 
ang ilang mananaliksik na ang mga ito ay masya- 
dong sinauna. Gayunman, kaunting-kaunti lamang 
ang katibayan na sumusuporta sa gayong opinyon. 
Kaya ang The Interpreter's Dictionary of the Bible 
(Tomo 1, p. 209) ay nagsabi: “Ang makabagong- 
panahong kaalaman hinggil sa bagay na ito ay limi- 
tado, kapuwa dahil hindi nagbigay-pansin ang si- 
naunang mga manunulat sa mga bagay na may 
kaugnayan sa arkitektura at dahil wala nang gaa- 
nong natira sa mismong mga gusali, yamang ang 
karamihan sa mga ito ay lubusang sinalanta ng 


ARKITEKTURA 


panahon at ng sumunod na mga salinlahi ng mga 
tagapagtayo.” (Inedit ni G. A. Buttrick, 1962) Dahil 
dito, bihirang makasumpong ng mahigit sa isa o da- 
lawang patong ng mga bato sa ibabaw ng punda- 
syon ng alinmang gumuhong gusali sa Palestina. 
Makatuwiran ding isipin na ang mas magagandang 
tahanan ang sisirain nang husto ng mga nangwa- 
wasak at, pagkatapos nito, niyaon namang mga 
naghahanap ng mga materyales para sa pagtatayo. 

Sinaunang mga Materyales at mga Pamama- 
raan sa Pagtatayo. Pangkaraniwan nang gina- 
gamit ang mga batong pundasyon mula pa noong 
sinaunang panahon. Bagaman maaaring magagas- 
pang na bato ang ginagamit noon, ang mga ito ay 
pinagpapantay at pinagdurugtong ng mga batong- 
panulok, na maingat na pinakinis at inilapat. (Iham- 
bing ang Aw 118:22, Isa 28:16.) Sa Levitico 14:40-48, 
binabanggit na may argamasang luwad o palitada 
sa loob ng mga bahay na bato ng mga Israelita. 
Noon, kung hindi man yari sa bato ang iba pang 
mga bahagi ng bahay, kalimita'y mga laryong pina- 
tuyo sa araw o niluto sa hurnuhan ang ginagamit sa 
ibabaw ng pundasyon. (Ihambing ang Isa 9:10.) 
Kung minsan, nagsisingit ng mga kahoy sa pagitan 
ng mga laryo. Ang mga materyales na ginagamit 
noon ay pangunahin nang nakadepende sa kung 
ano ang makukuha sa kapaligiran. Dahil walang ka- 
hoy at bato sa timugang Mesopotamia, ang karami- 
han sa mga istrakturang itinayo roon ay yari sa lar- 
yong putik, samantalang sa Palestina naman ay 
karaniwan nang sagana ang batong-apog at iba 
pang mga bato. Ang isang matipid na paraan ng 
paggawa ng pader noon ay ang tinatawag na wattle 
and daub. Sa prosesong ito, nagbabaon ng mga tu- 
los sa lupa at pagkatapos ay inihahabi nang paha- 
lang sa mga ito ang mga tangkay ng tambo o ang 
makukunat na sanga upang makagawa ng isang ka- 
yariang sala-sala na tinatapalan naman ng luwad. 
Kapag tuyung-tuyo na ang luwad at tumigas na ito 
sa init ng araw, sa pana-panahon ay pinapalitada- 
han ang pader upang hindi ito masira ng mga ele- 
mento.--Tingnan ang PADER, DINGDING. 

Ang bubong ng isang gusali ay karaniwan nang 
ginagawa sa pamamagitan ng pagpapatong ng ma- 
hahabang bato o kahoy sa ibabaw ng sumusuhay na 
mga pader. Maaaring magdagdag ng mga poste 
o mga haligi upang mapalapad ang bubong, ang ka- 
raniwang pamamaraan na tinatawag na “post and 
lintel.” Yamang kilala na ang corbel vault at ang 
nakakurbang arko mula pa noong sinaunang mga 
panahon, malamang ay ginamit ang mga ito sa 
malalaking gusali bilang pansuporta sa patag na 
mga bubong na sumusuhay sa mabibigat na bagay. 
Ang mas malalaking gusaling ito ay kadalasan nang 
may isa o dalawang hanay ng mga haligi, ang mga 
haliging kahoy o bato ay itinatayo sa isang batong 


202 


pundasyon, at ipinapalagay ng ilan na ganitong uri 
ng mga haligi ang nasa bahay ni Dagon na pinag- 
dalhan ng mga Filisteo sa bulag na si Samson. Bu- 
kod pa sa mga nagkakatipon sa loob ng gusali, mga 
3,000 katao ang nasa bubong at nagmamasid mula 
roon nang ibuwal ni Samson ang dalawang pangu- 
nahing haligi, na naging dahilan upang bumagsak 
ang bahay.---Huk 16:25-30. 

Ang mga bubong ng mas maliliit na gusali at 
mga tahanan ay kalimitang yari sa mga sanga 
o mga tangkay ng tambo na pinagtali-tali at inilatag 
nang pahalang sa mga biga at pagkatapos ay sinik- 
sik, binalutan ng putik o luwad, at pinakinis. Bahag- 
yang nakahilig ang bubong ng mga ito upang ma- 
kaagos ang tubig-ulan mula rito. Makakakita pa rin 
sa ngayon ng gayong mga bubong sa mga tahanan 
sa Libis ng Jordan. 

Ang pinakasimpleng uri ng gusali sa Palestina 
noon ay parihaba, kung ito'y isang tahanan, kadala- 
san nang mayroon itong maliliit at parihabang mga 
silid na nakaayos sa iba't ibang paraan. Ang laki at 
hugis ng mga gusali ay ibinabatay sa limitadong es- 
pasyo sa loob ng mga lunsod, na kadalasa'y masisi- 
kip. Kung may sapat na espasyo, maaaring magka- 
roon ang bahay ng isang pinakaloob na looban 
anupat dito nakaharap ang mga pinto ng lahat ng si- 
lid at may isa lamang pasukang-daan mula sa lan- 
sangan. Ang gayong simple at parihabang istilo ay 
ginamit hindi lamang para sa karaniwang bahay 
kundi para rin sa bahay ng hari (palasyo), kamalig, 
bahay-pulungan (sinagoga), bahay ng Diyos (tem- 
plo), at bahay ng mga patay (libingan). 

Mga Itinayo ng mga Hari ng Juda at ng 
Israel. Waring ang tanging konstruksiyon na bi- 
nanggit na naganap noong panahon ng paghahari 
ni Haring David ay ang “bahay na yari sa mga se- 
dro,” na itinayo sa pamamagitan ng mga materya- 
les at mga manggagawang inilaan ng taga-Feni- 
ciang si Haring Hiram ng Tiro (1Cr 14:1, 17:1), 
bagaman iniuulat na patuloy na nagtayo si David ng 
iba pang mga bahay sa Jerusalem. (1Cr 15:1) Ga- 
yundin, maraming ginawang paghahanda si David 
para sa pagtatayo ng templo na isasakatuparan ng 
kaniyang anak na si Solomon, kasama na rito ang 
pagtabas ng mga eskuwaladong bato, ang paggawa 
ng mga pakong bakal, at ang paghahanda ng tanso 
at ng mga tablang sedro “na pagkarami-rami,” ga- 
yundin ng suplay ng ginto, pilak, mahahalagang 
bato, at maliliit na batong mosayko. (1Cr 22:1-4: 
29:1-5) Ginamit din siya upang ilaan ang kinasi- 
hang “arkitektural na plano” para sa buong templo 
at sa lahat ng kagamitan nito. (1Cr 28:11, 19) Ang 
salitang Hebreo para sa “arkitektural na plano” (tav- 
nith’) ay nagmula sa salitang-ugat na ba-nah' ('ita- 
yo": 1Cr 22:11) at sa ibang mga talata ay isinasalin 
ito bilang “parisan” at “kawangis.”--Exo 25:9, 1Cr 
28:18. 


203 


Sa ilalim ni Solomon, narating ng arkitekturang 
Israelita ang tugatog nito. (2Cr 1:15, Ec 2:4-6) Ba- 
gaman taga-Feniciang mga manggagawa ni Ha- 
ring Hiram ang pumutol ng mga tabla sa Lebanon 
para sa pagtatayo ng templo, hindi sinusuportahan 
ng ulat ang pangmalas ng ilan na diumano'y halos 
mga taga-Fenicia lamang ang gumawa ng templo 
na nasa Jerusalem. Bagaman binabanggit na isang 
Israelitang taga-Fenicia na nagngangalang Hiram 
ang tumulong sa aktuwal na pagtatayo, ito'y pangu- 
nahin nang sa paggawa ng mga palamuti at ng mga 
kayariang metal, na ginawa pagkatapos na maitayo 
ang gusali ayon sa mga planong inilaan ni Ha- 
ring David. (1Cr 28:19) Kinilala ni Haring Hiram ng 
Tiro na mayroon ding “mga taong dalubhasa" sa git- 
na ng mga Israelita. (1Ha 7:13-40, 2Cr 2:3, 8-16, 
ihambing ang 1Cr 28:20, 21.) Si Solomon mismo ang 
nangasiwa sa pagtatayo ng istraktura ng templo. 
(1Ha 6:1-38, 2Cr 3:1-4:22) Karagdagan pa, itinayo 
niya ang looban ng templo, ang Bahay ng Kagu- 
batan ng Lebanon, na namumukod-tangi dahil sa 
45 haligi nito na yari sa tablang sedro at sa panta- 
nging mga pasukan ng liwanag para rito, ang Be- 
randa ng mga Haligi, ang Beranda ng Trono, gayun- 
din ang kaniyang sariling bahay at ang bahay para 
sa anak na babae ni Paraon, na pawang gawa sa ma- 
mahaling mga bato na tinabas “ayon sa mga sukat.” 
— 1Ha 7:1-12. 

Ang iba pang mga hari na naging prominente sa 
pagtatayo ay sina Asa (1Ha 15:23), Baasa (1Ha 
15:17), Omri (1Ha 16:23, 24), Ahab (1Ha 22:39), Je- 
hosapat (2Cr 17:12), Uzias (2Cr 26:6-10, 15), Jotam 
(2Cr 27:3, 4), at Hezekias (2Ha 20:20). Ang paagu- 
san ng Siloam (may haba na 533 m [1,749 na piye]), 
na kinikilalang ipinagawa ni Hezekias, at ang mga 
paagusang natagpuan sa Lakis, Gibeon, Gezer, at 
Megido ay kahanga-hangang mga gawa ng inhinye- 
riya. 

Pagtatayo sa Palestina Pagkaraan ng Pagka- 
tapon. Pagkabalik ng mga Judio mula sa pagka- 
tapon, waring di-gaanong mararangya ang kani- 
lang mga proyekto ng pagtatayo. Gayunman, si 
Herodes na Dakila (noong unang siglo B.C.E.), at 
ang kaniyang mga kahalili, ay nagsagawa ng ma- 
lalaking proyekto sa arkitektura, kabilang na rito 
ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem 
(Mar 13:1, 2; Luc 21:5), ang daungan sa Cesa- 
rea, ang mahaba at nakaangat na daanang buma- 
bagtas sa Jerusalem, gayundin ang mga gusaling 
pampubliko, mga dulaan, mga karerahan ng kaba- 
yo, at mga paliguan. Ang isang kahanga-hangang 
naitayo ni Herodes ay ang tanggulan sa burol ng 
Masada na mahigit 400 m (1,300 piye) ang taas 
mula sa kapantayan ng Dagat na Patay. Bukod sa 
mga kuta, nagpagawa si Herodes ng isang elegan- 


ARKITEKTURA 


teng tatlong-palapag na palasyo na nasa isang da- 
lisdis at may isang terasa at mga pool na paliguan, 
nagpatayo rin siya roon ng isa pang palasyo na 
may bahay-paliguan sa istilong Romano kung saan 
may pampainit na mga tubo sa mga dingding 
at isang kasilyas na may mga upuan at sistema 
ng pagpapaanod ng dumi sa tubig. Nilagyan din 
niya ang pagkalaki-laking batong tanggulang iyon 
ng 12 malalaking imbakang-tubig na sa kabuuan 
ay makapaglalaman ng halos 40,000 kl (10,500,- 
000 gal) ng tubig.---LARAWAN, Tomo 2, p. 751. 

Arkitekturang Asiryano, Babilonyo, at Per- 
siano. Bilang resulta ng pagbagsak ng hilagang 
kaharian ng Israel (740 B.C.E.) at ng timugang ka- 
harian ng Juda (607 B.C.E.), ang mga Judio ay na- 
ging pamilyar sa maririlag na arkitektura ng mga 
imperyo ng Asirya, Babilonya, at Persia. Katangi- 
tangi ang palasyo ni Sargon II sa Khorsabad dahil sa 
pantay-pantay at simetrikal na disenyo nito, gayun- 
din sa kahanga-hangang mga relyebe, pinakintab 
na mga laryo, at mga larawang ipininta sa tisa at bi- 
nalot ng enamel. Ang palasyo ni Senakerib sa Nine- 
ve ay isang pagkalaki-laking istraktura na may mga 
70 silid, anupat mayroon itong dingding na mahigit 
3,000 m (halos 10,000 piye) ang haba na doo'y may 
nakahilerang malalapad na tapyas na nililok. (2Ha 
19:36, ihambing ang Jon 3:2, 3.) Pinaniniwalaan din 
na si Senakerib ang nagtayo ng paagusan na may 
haba na 48 km (30 mi) at nagdala ng tubig mula sa 
Ilog Gomel patungo sa mga hardin ng Nineve. Sa 
Mari, na nasa tabi ng Eufrates sa silanganing Sirya, 
isang pagkalaki-laking palasyo na may 300 silid ang 
sumasaklaw nang mga 6 na ektarya (15 akre). Ma- 
hihiwatigan din sa mga guho ng sinaunang Babilo- 
nya ang dating karingalan ng lunsod na iyon na 
may napakatataas na pader, mga bantog na lansa- 
ngan, at maraming palasyo at templo. 

Sa ilalim ng pamamahala ng Persia, maaaring na- 
masdan ng mga Judio sa Susan ang karilagan ng 
palasyo ni Dario I, na ang loob ay pinaganda ng na- 
pakamakukulay at pinakintab na mga laryo. (MGA 
LARAWAN, Tomo 2, p. 330) Marahil ay mas kaha- 
nga-hanga pa roon ang Persepolis (MGA LARAWAN, 
Tomo 2, p. 329), mula sa Pintuang-daan ni Jerjes, na 
may ubod-laking mga toro, hanggang sa palasyo at 
malalaking bulwagan ng pagdinig nina Dario at Jer- 
jes, kasama na rito ang bulwagang may 100 haligi. 
Ang mga haliging Persiano ay mas magaganda at 
mas payat kaysa sa bantog na mga haliging Tonic 
ng mga Griego. Sa Bulwagan ni Jerjes, ang ratio ng 
taas ng mga haligi sa diyametro ng mga ito ay 
12 sa 1 kung ihahambing sa ratio ng mga haliging 
Corinthian na 10 sa 1, sa pinakamalaki, at 6 sa 1 la- 
mang para sa mga haliging Ehipsiyo. Gayundin, 
ang distansiya sa pagitan ng mga haligi sa mga 


ARKITEKTURA 


gusali ng mga Persiano ay maaaring doble niyaong 
sa mga gusali ng mga Griego, sa gayon ay muk- 
hang mas maluluwang ang mga iyon kaysa sa katu- 
lad na sinaunang mga istraktura. 

Mga Istilo at mga Pamamaraan ng mga Grie- 
go at mga Romano. Sumapit ang arkitekturang 
Griego sa “ginintuang yugto” nito noong ikapitong 
siglo B.C.E. Tumagal ang yugtong iyon hanggang 
noong ikaapat na siglo B.C.E. Sa Atenas itinayo 
ang mariringal na templo at gusali bilang parangal 
sa mga diyos at mga diyosa ng Gresya. Kabilang sa 
mga gusaling ito ang Parthenon, ang Temple of the 
Wingless Victory, at ang Erechtheum, samantalang 
sa Corinto naman ay namukod-tangi ang Templo ni 
Apolo at ang malawak na pamilihan (o ago-ra'). Ang 
istilo ng arkitektura ay karaniwang tinatawag ayon 
sa tatlong pangunahing disenyo ng magagandang 
haliging Griego: ang Doric, ang Tonic, at ang Corin- 
thian. 

Maraming kinopya ang mga Romano sa istilo ng 
arkitektura ng mga Griego. Ang arkitekturang Ro- 
mano ay karaniwan nang mas praktikal kaysa sa ar- 
kitekturang Griego, kaya naman hindi ito kasing- 
ganda ng huling nabanggit. May natutuhan din ang 
mga Romano sa mga Etruscano, na kilala dahil 
sa kanilang tunay na arko na binubuo ng hugis- 
kalsong mga bato. Noong ikaanim na siglo B.C.E., 
buong-kahusayang ginamit ng mga Romano ang 
gayong tunay na mga arko sa paggawa ng malala- 
king imburnal ng Roma. Dapat ding kilalanin na 
mga arkitektong Romano ang nakaimbento ng do- 
blihang arko at ng bobida, na kapuwa ginamit sa 
paggawa ng malalaki at walang-haliging mga ro- 
tonda at ng maluluwang na bulwagan. Nakapagtayo 
ang mga Griegong mason ng mariringal na istrak- 
tura nang hindi man lamang gumagamit ng arga- 
masa o semento dahil sa kanilang kasanayan at pa- 
giging pulido sa paglalapat ng mga blokeng marmol. 
Ang mga Romanong mason naman ay gumamit ng 
lupang mula sa bulkan na hinaluan ng apog at tina- 
tawag na pozzolana, isang uri ng napakatibay na se- 
mento na tumitigas sa ilalim ng tubig. Sa pamama- 
gitan ng paggamit ng pozzolana bilang semento, 
nakagawa ang mga Romano ng mas malalaking 
arko at nakapagtayo rin sila ng mga gusaling may 
maraming palapag, kabilang na rito ang pagkalaki- 
laking Colosseum na itinayo noong unang siglo C.E., 
na may apat na palapag at tinatayang makapaglala- 
man ng mula 40,000 hanggang 87,000 katao. Kabi- 
lang sa mas mahahalagang konstruksiyong Romano 
ang napakahahabang daang militar at ang kaha- 
nga-hangang mga paagusan na itinayo partikular 
na mula noong ikatlong siglo B.C.E. Madalas du- 
maan ang apostol na si Pablo sa mga Romanong 
lansangang-bayang ito at tiyak na nakikita niya 
ang paagusan ni Emperador Claudio sa kahabaan 


204 


ng Appian Way kapag naglalakbay siya patungong 
Roma. 

Gawaing Pagtatayo ng mga Kristiyano. 
Kung paanong ang bansang Israel ay hindi nakilala 
sa marangya o magarbong arkitektura, ang mga is- 
trakturang itinayo ng unang mga Kristiyano ng es- 
pirituwal na Israel ay simple rin. Ang Unger's Bible 
Dictionary (1965, p. 84, 85) ay nagkomento: “Noon 
pa mang ika-3 siglo, mayroon na silang itinayong 
mga gusali, ngunit ang mga ito ay hindi malalaki 
ni magastos.” Subalit noong panahon ni Empera- 
dor Constantino, nang pasiglahin yaong mahihilig 
sa pulitika na magkaroon ng kaugnayan sa pulitikal 
na estado, ang naturingang mga Kristiyano ay nag- 
simulang lumikha ng isang partikular na istilo ng 
arkitektura, anupat nang maglaon ay itinayo nila 
ang ilan sa pinakamagagarbo at pinakamararang- 
yang gusali sa kasaysayan. 

Ang Arkitektura sa Hula at sa Makasagisag 
na Pananalita. Maraming beses na ginamit sa 
mga hula at makasagisag na mga pananalita sa Bi- 
bliya ang mga termino sa arkitektura. Sa kalakhang 
bahagi, ang mga hula ng pagsasauli ay may kinala- 
man sa pagtatayo (o muling pagtatayo) ng bayan ng 
Diyos at ng kanilang mga lunsod. (Isa 58:12; 60:10, 
61:4: Eze 28:26, 36:36) Inihula na ang Sion ay itata- 
yo sa ibabaw ng mga bato na inilatag sa pama- 
magitan ng matigas na argamasa, na may mga 
pundasyong safiro, mga moog na rubi, at mga pin- 
tuang-daan na yari sa malaapoy at kumikinang na 
mga bato. (Isa 54:11, 12) Ang karunungan ay inila- 
larawan bilang nagtatayo ng sariling bahay nito 
(Kaw 9:1) at, kasama ng kaunawaan at kaalaman, 
bilang ang paraan upang mapatibay ang sambaha- 
yan. (Kaw 14:1, 24:3, 4) Hinatulan si Jehoiakim da- 
hil itinayo niya nang may kalikuan ang kaniyang 
palasyo nang hindi niya bayaran ang mga mangga- 
gawa, at hinatulan naman ang mga Caldeo dahil 
nagtayo sila ng isang lunsod sa pamamagitan ng 
dugo at pagpapagal ng mga bayan na kanilang na- 
lupig. (Jer 22:13-15, Hab 2:12, 13) Ang ilusyon ng 
isa na mayroon siyang pakikipagpayapaan sa Diyos 
ay inihahambing sa pagtatayo ng isang pinalitada- 
hang pangharang na pader na ibubuwal ni Jehova 
sa pamamagitan ng buhawi at graniso ng kaniyang 
pagngangalit, anupat gigibain niya iyon at ihahan- 
tad niya ang mga pundasyon niyaon. (Eze 13:10-16) 
Tinitiyak ng salmista na malibang si Jehova ang 
nagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagpa- 
pagal ng mga tagapagtayo nito. (Aw 127:1) Bago 
dumating ang “dakilang araw ni Jehova,” yaong 
mga nagwawalang-bahala sa Diyos ay magtatayo 
ng mga gusali ngunit hindi nila titirhan ang mga 
ito. (Zef 1:12-14; ihambing ang Am 5:11.) Sa kaba- 
ligtaran, ang mga lingkod ng Diyos ay “magtatayo 
ng mga bahay at maninirahan sa mga iyon" at 'lu- 


205 


busan nilang tatamasahin ang gawa ng kanilang 
mga kamay.---Isa 65:17-23: ihambing ang Ec 3:3. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, binanggit ni 
Jesus ang kahalagahan ng pagkalkula sa magagas- 
tos bago simulan ang pagtatayo noong hinihimok 
niya ang kaniyang mga tagapakinig na unawain 
kung ano ang nasasangkot sa pagiging mga tagasu- 
nod niya. (Luc 14:28-30) Ginamit sa maraming ilus- 
trasyon ang pangangailangang maglagay ng isang 
matibay na pundasyon. (Mat 7:24-27: Luc 6:48, 49; 
1Ti 6:17-19: 2Ti 2:19: Heb 11:10) Sinabi ni Kristo Je- 
sus na itatatag niya ang kaniyang kongregasyon sa 
isang batong-limpak (pe'tra) (Mat 16:18), at si Jesus 
mismo ay ipinakikita bilang ang iisang pundasyong 
iyon, na sa tabi niyaon ay “walang taong makapag- 
lalatag ng iba pang pundasyon”, gayunma'y siya 
“ang bato na itinakwil ng mga tagapagtayo.” (1Co 
3:11, Mat 21:42, Gaw 4:11, Aw 118:22) Dahil siya 
ang pangulong batong-panulok, ang lahat ng iba 
pang “mga batong buhay” ng templong ito ay itina- 
tatag at inihahanay sa kaniya, anupat katarungan 
ang “pising panukat” at katuwiran ang “kasangka- 
pang pangnibel.” (Efe 2:20, 21: 1Pe 2:4-8, Isa 28:16, 
17) Sinabi ni Jesus na ang templo ng kaniyang ka- 
tawan ay ibabangon “sa loob ng tatlong araw,” ba- 
gaman noong panahong iyon, 46 na taon na ang na- 
gugugol sa pagtatayo ng literal na templo at ng 
nakapalibot na mga gusali sa Jerusalem gayunma'y 
hindi pa rin natatapos ang mga ito. (Ju 2:18-22) 
Gaya ng “isang marunong na tagapangasiwa ng 
mga gawain,” ipinayo ni Pablo ang paggamit ng 
mga materyales na mataas ang kalidad at hindi na- 
susunog kapag ang isa'y nagtatayo sa ibabaw ni 
Kristo bilang pundasyon. (1Co 3:10-17) Ang pag- 
ibig ay inilalarawan bilang isang pangunahing ma- 
teryales sa pagtatayo. (1Co 8:1, ihambing ang Aw 
89:2.) Sa pangitain ni Juan hinggil sa Bagong Jeru- 
salem, inilalarawan ito bilang isang maningning na 
lunsod na yari sa mahahalagang bato at may mga 
pader na nakatayo sa mga batong pundasyon kung 
saan nakasulat ang mga pangalan ng “labindala- 
wang apostol ng Kordero.” (Apo 21:9-27) Ang Diyos 
mismo ay inihaharap bilang ang Dakilang Tagapag- 
tayo ng lahat ng bagay, anupat hindi siya naninira- 
han sa mga gusaling ginawa ng mga tao.---Heb 3:4, 
Gaw 7:48-50, 17:24, 25; Isa 66:1. 


ARMAGEDON. 


ARMAS, BALUTI [sa Ingles, arms, armor]. 
Ang mga armas at baluti ay madalas banggitin sa 
Bibliya, ngunit hindi ito naglaan ng maraming de- 
talye tungkol sa kung paano ginagawa at ginagamit 
ang mga iyon. 

Bagaman ang Hebreong Kasulatan, partikular 
na, ay paulit-ulit na bumabanggit ng paggamit ng 


Tingnan ang HAR-MAGEDON. 


ARMAS, BALUTI 


literal na tabak, sibat, kalasag, at iba pang mga ar- 
mas, palagi rin nitong idiniriin ang kahalagahan at 
kapakinabangan ng pagtitiwala kay Jehova. (Gen 
15:1, Aw 76:1-3, 115:9-11, 119:114, 144:2) Makikita 
ang pananalig ni David sa Kaniya sa mga salita nito 
kay Goliat: “Ikaw ay pumaparito sa akin taglay ang 
isang tabak at isang sibat at isang diyabelin, ngu- 
nit ako ay pumaparito sa iyo taglay ang pangalan 
ni Jehova ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo 
ng Israel, na iyong tinuya. Sa araw na ito ay isusu- 
ko ka ni Jehova sa aking kamay . . . At malalaman 
ng buong kongregasyong ito na hindi sa pamama- 
gitan ng tabak ni sa pamamagitan man ng sibat 
nagliligtas si Jehova, sapagkat kay Jehova ang pag- 
babaka.” (1Sa 17:45-47) Ipinakikitang mahalaga at 
mabisa na umasa sa espiritu ni Jehova, hindi sa 
hukbong militar. (Zac 4:6) At upang pagtibayin ang 
pag-ibig niya sa kaniyang makasagisag na asawa, 
ang Sion, nagbigay-katiyakan si Jehova: “Anumang 
sandata na aanyuan laban sa iyo ay hindi magtata- 
gumpay ... Ito ang minanang pag-aari ng mga 
lingkod ni Jehova. "--Isa 54:17. 

Ang salitang Hebreo na keli” ay maaaring tumu- 
koy sa isang “sandata,” ngunit maaari rin itong tu- 
mukoy sa isang “kagamitan,” “sisidlan,” o 'kasang- 
kapan. (Huk 9:54, Lev 13:49, Eze 4:9, Bil 35:16, 
Ec 9:18, Lev 6:28) Kapag nasa anyong pangma- 
ramihan, maaari itong tumukoy sa “baluti,” ga- 
yundin sa “mga dala-dalahan,” “bagahe,” “kagami- 
tan,” at “kasangkapan.” (1Sa 31:9, 10:22, 17:22, Gen 
31:37: 45:20) Ang isa pang salitang Hebreo para sa 
“baluti” (ne'sheg) ay nagmula sa salitang-ugat na 
na-shaq, nangangahulugang “masandatahan, ma- 
sakbatan.” (1Ha 10:25, 1Cr 12:2, 2Cr 17:17) Ang sa- 
litang Griego naman na ho plon (sandata) ay nau- 
ugnay sa panoplia, nangangahulugang “lahat ng 
mga sandata, kumpletong kagayakang pandigma.” 
-Ju 18:3, Luc 11:22, Efe 6:11. 

Armas (Pansalakay). Tabak at sundang. Ang 
salitang Hebreo na che'rev ay kadalasang isinasalin 
bilang “tabak,” ngunit maaari rin itong isalin bi- 
lang “sundang,” “pait,” at “kutsilyo.” (Gen 3:24, 1Ha 
18:28, Exo 20:25, Jos 5:2) Sa Hebreong Kasulatan, 
ang tabak ang pinakamalimit banggitin bilang san- 
datang pansalakay at pandepensa. Mayroon itong 
puluhan at metal na talim, na maaaring yari sa 
tanso, bakal, o asero. Ang mga tabak ay ginagamit 
noon bilang pamutol (1Sa 17:51, 1Ha 3:24, 25) at 
panaksak o pang-ulos. (1Sa 31:4) Ang ilang tabak 
ay maikli, ang iba naman ay mahaba, at ang mga 
ito ay maaaring may isa o dalawang talim. Kiniki- 
lala ng mga arkeologo ang pagkakaiba ng sundang 
at tabak ayon sa haba, anupat mga 40 sentimetro 
(16 na pulgada) ang kaibahan ng mga ito sa isa't 


Isa. 


ARMAS, BALUTI 


Karaniwan na, ang tabak ay isinasabit sa pamig- 
kis sa kaliwang tagiliran (1Sa 25:13) at nakasuksok 
sa isang kaluban, isang katad na sisidlan para sa ta- 
bak o sundang. Batay sa sinasabi ng 2 Samuel 20:8, 
posibleng sinadya ni Joab na ayusin ang kaniyang 
tabak upang mahulog ito mula sa kaluban nito at 
pagkatapos ay hinawakan na lamang niya sa kani- 
yang kamay ang sandata sa halip na isuksok itong 
muli sa kaluban. Marahil ay inakala ng walang kahi- 
na-hinalang si Amasa na nahulog lamang ito nang 
di-sinasadya at hindi niya iyon ikinabahala. Naging 
sanhi iyon ng kaniyang kamatayan. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang sali- 
tang Griego na ma'khai'rra ang kadalasang ginaga- 
mit para sa tabak (Mat 26:47), bagaman ginagamit 
din ang rhom-phai'a, tumutukoy naman sa isang 
“mahabang tabak.” (Apo 6:8) Ang pagkakaroon ng 
mga alagad ng dalawang tabak noong gabing ipag- 
kanulo si Jesus ay hindi kataka-taka noong pana- 
hong iyon (Luc 22:38), at may katibayan na karani- 
wan lamang sa mga taga-Galilea, partikular na, ang 
magdala ng armas. (Tingnan ang The Jewish War, 
ni F. Josephus, III, 42 [iii, 2].) Ang mga salita ni Je- 
sus sa Lucas 22:36, “Ang walang tabak ay ipagbi- 
li ang kaniyang panlabas na kasuutan at bumili ng 
isa,” ay hindi nagpapahiwatig na malapit nang su- 
muong noon sa isang mapanganib na buhay ang ka- 
niyang mga alagad. Sa halip, nais niyang magkaro- 
on ng tabak ang kaniyang mga tagasunod noong 
gabing iyon upang ipakita nang buong-linaw na, ba- 
gaman malalagay sila sa situwasyon na madaling 
aakay sa kanila upang gumamit ng armas, hindi 
niya intensiyong gumamit ng tabak kundi kusang- 
loob niyang ibibigay ang kaniyang sarili kasuwato 
ng kalooban ng Diyos. Kaya naman nang kumilos si 
Pedro at tangkain nitong lumaban gamit ang kani- 
yang armas, anupat tinagpas niya ang tainga ni 
Malco, inutusan siya ni Jesus: “Ibalik mo ang iyong 
tabak sa kinalalagyan nito, sapagkat ang lahat niya- 
ong humahawak ng tabak ay malilipol sa pamama- 
gitan ng tabak.” (Mat 26:52, Ju 18:10, 11) Tiyak na 
walang gaanong magiging silbi ang tabak ni Pedro 
at ang isa pa nilang tabak laban sa gayon kalaking 
grupo ng mga nasasandatahang lalaki, at kung ta- 
tangkain nilang gamitin ang mga iyon, walang alin- 
langang “malilipol [sila] sa pamamagitan ng tabak.” 
(Mat 26:47) Higit na mahalaga, tiyak na mabibigo 
ang pagtatangkang ito na iligtas si Jesus, yamang 
salungat na salungat ito sa layunin ng Diyos na Je- 
hova. (Mat 26:53, 54) Kaya noon din mismong araw 
na iyon ay malinaw na masasabi ni Jesus kay Pila- 
to: “Kung ang kaharian ko ay bahagi ng sanlibu- 
tang ito, lumaban sana ang mga tagapaglingkod ko 
upang hindi ako maibigay sa mga Judio. Ngunit, 
ang totoo, ang kaharian ko ay hindi nagmumula 
rito. ”--Ju 18:36. 


206 


Sibat, diyabelin, at tunod. Mga sandatang gina- 
gamit na panaksak o panudla:, ang mga ito ay mga 
tagdan na may matutulis na dulo o ulo. (1Sa 18:11, 
Huk 5:8, Jos 8:18: Job 41:26) Iba't ibang uri ng ga- 
nitong mga sandata ang ginagamit ng lahat ng si- 
naunang mga bansa. Hindi matiyak ang eksaktong 
kaibahan ng mga ito sa isa't isa ayon sa pagkaka- 
tukoy ng iba't ibang salitang Hebreo. 

Sa Hebreong Kasulatan, lumilitaw na ang sibat 
(sa Heb., chanith') ang pinakamalaki sa mga san- 
datang ito, anupat mayroon itong mahabang tag- 
dang kahoy at, karaniwan na, isang matulis na 
ulong bato o metal. Pangalawa ito sa tabak kung 
kahalagahan ang pag-uusapan. Ang higanteng si 
Goliat ay nagdala ng isang sibat na may tulis na 
tumitimbang nang “anim na raang siklong bakal” 
(6.8 kg; 15 Ib) at tagdang kahoy na “gaya ng biga 
ng mga manggagawa sa habihan.” (1Sa 17:7) Ang 
ilang sibat ay may metal na tulis sa puluhang dulo 
na maaaring itusok sa lupa upang mapatayo ang 
mga ito. Kaya naman ang dulong ito, at hindi la- 
mang ang ulo ng sibat, ay mabisa ring magaga- 
mit ng mandirigma. (2Sa 2:19-23) Ang isang si- 
bat na nakatusok sa lupa ay maaaring magsilbing 
palatandaan ng pansamantalang kinaroroonan ng 
isang hari.--- 1Sa 26:7. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang sibat 
(sa Gr., log khe) ay binabanggit sa Juan 19:34, 
na nagsasabing nang mamatay na si Jesu-Kristo, 
“inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang kaniyang 
tagiliran.” Yamang isa itong kawal na Romano, ma- 
lamang na ang Romanong pilum ang ginamit niya. 
Ang sandatang ito ay may haba na mga 1.8 m 
(6 na piye), at ang ulong bakal nito ay may sima at 
umaabot hanggang sa kalahatian ng haba ng tag- 
dang kahoy. 

Ang isa pang uri ng sibat (sa Heb., ro mach), 
isang sandata na may mahabang tagdan at matu- 
lis na dulo, ay ginamit din noon bilang panaksak. 
(Bil 25:7, 8) Isa itong karaniwang sandata ng mga 
Hebreo. 

Ang diyabelin (sa Heb., ki'dhohn') ay may matu- 
lis na ulong metal at kadalasa'y ipinanunudla. Lu- 
militaw na mas maliit at mas magaan ito kaysa sa 
karaniwang sibat, anupat mahahawakan ito nang 
nakaunat ang bisig. (Jos 8:18-26) Ang diyabelin ay 
karaniwang dinadala nang nakasukbit sa likod at 
hindi hawak sa kamay. 

Maliwanag na ang tunod (sa Heb., massa“) ay 
isang maikli at matulis na suligi na kahawig ng pa- 
laso. (Job 41:26) Ang shelach, na salitang Hebreo 
para sa suligi, ay nagmula sa pandiwang salitang- 
ugat na sha-lach, nangangahulugang “magpalipad, 
maglabas, mag-unat.” (2Cr 23:10, Gen 8:8, 9: Exo 
9:15) Ang salitang Hebreo na ziqqim’ ay tumutu- 


207 


koy naman sa “nagliliyab na mga suligi” at nauug- 
nay sa zi-qohth', nangangahulugang “mga siklab: 
nagliliyab na mga palaso.”--Kaw 26:18, Isa 50:11, 
tlb sa Rbi8. 

Ang Griegong belos (suligi) ay nagmula sa sali- 
tang-ugat na ballo, nangangahulugang “ihagis.” 
Ginamit ng apostol na si Pablo ang salitang Grie- 
gong ito nang sumulat siya tungkol sa “nag-aapoy 
na mga suligi” na masusugpo ng isa sa pamamagi- 
tan ng malaking kalasag ng pananampalataya. (Efe 
6:16) Sa mga Romano, ang mga tunod ay yari sa 
hungkag na mga tambo, at sa bandang ibaba ng 
tulis, sa ilalim nito, ay may isang sisidlang bakal na 
maaaring punuin ng nag-aapoy na naphtha. Pag- 
katapos, ipinapana ang tunod mula sa isang bu- 
sog na maluwag, yamang mamamatay ang apoy 
nito kung pahihilagpusin ito mula sa isang busog 
na banat. Lalo lamang magliliyab ang suliging ito 
kung bubuhusan ng tubig, at mapapatay lamang 
ito kung tatabunan ng lupa ang mapaminsalang 
panudlang ito. 

Busog at palaso. Mula pa noong unang mga pa- 
nahon, ang busog (sa Heb., ge'sheth, sa Gr., to xon) 
ay ginagamit na sa pangangaso at sa pakikipagdig- 
ma. (Gen 21:20; 27:3, 48:22, Apo 6:2) Isa itong 
karaniwang sandata ng mga Israelita (2Cr 26:14, 
15), ng mga nakipaglaban para sa Ehipto (Jer 46: 
8, 9), ng mga Asiryano (Isa 37:33), at ng mga 
Medo-Persiano.---Jer 50:14, 51:11, tingnan din ang 
MAMAMANA. 

Ang pagtukoy sa “busog na tanso” ay maaaring 
unawain na nangangahulugang isang busog na ka- 
hoy na binalutan ng tanso. (2Sa 22:35) Ang pana- 
nalitang “hutukin ang busog” (sa literal, “yapakan 
ang busog') ay tumutukoy sa pagkakabit ng bag- 
ting sa busog. (Aw 7:12: 37:14, Jer 50:14, 29) Maa- 
ari itong gawin sa pamamagitan ng mariing pag- 
tapak sa gitna ng busog, o sa pamamagitan ng 
pagtapak sa dulo ng busog na may nakakabit nang 
bagting samantalang hinuhutok naman ang kabi- 
lang dulo upang ikabit ang isa pang dulo ng bag- 
ting. 

Ang mga palaso (sa Heb., chits:tsim') ay yari sa 
mga tangkay ng halamang tambo o sa kahoy na 
magaan, anupat kadalasang kinakabitan ng mga 
balahibo ang pinakapuno ng mga ito. Noong una, 
ang mga ulo ng palaso ay yari sa batong pingkian 
o sa buto at nang maglaon ay sa metal. Kung min- 
san, ang mga palaso ay kinakabitan ng sima, isina- 
sawsaw sa lason (Job 6:4), o binabalutan ng mater- 
yal na madaling magningas. (Aw 7:13) Sa kaso ng 
panunog na palaso, pinapasakan ng maiikling hibla 
na binasa sa langis ang mga butas sa gilid ng me- 
tal na ulo nito, anupat sinisindihan ito kapag gaga- 
mitin na ang palaso. 


ARMAS, BALUTI 


Tatlumpung palaso ang karaniwang inilalagay sa 
isang katad na sisidlan o talanga. Ipinakikita ng 
mga relyebe ng Asirya na ang mga talanga na di- 
nadala noon sa mga karo ay naglalaman ng 50 pa- 
laso.--Ihambing ang Isa 22:6. 

Panghilagpos. Mula pa noong sinaunang mga 
panahon, ang panghilagpos (sa Heb., qela') ay 
ginagamit na ng mga pastol (1Sa 17:40) at ng 
mga mandirigma bilang sandata. (2Cr 26:14) Ito ay 
isang manipis na piraso ng katad o isang pamigkis 
na yari sa hinabing materyal gaya ng litid ng 
mga hayop, halamang hungko, o balahibo. Inilala- 
gay ang panudla sa “pinakalundo ng panghilagpos,” 
isang pinalapad na bahagi sa gitna. (1Sa 25:29) 
Ang isang dulo ng panghilagpos ay maaaring ita- 
li sa kamay o sa pulso samantalang ang isa pang 
dulo ay hawak naman ng kamay, anupat binibiti- 
wan iyon kapag pinawalan na ang panghilagpos. 
Kapag nalagyan na ng panudla, ang panghilagpos 
ay pinaiikot sa ibabaw ng ulo, marahil ay nang 
ilang beses, at pagkatapos ay biglang binibitiwan 
ang isang dulo nito, anupat ang panudla ay huma- 
hagis nang napakalakas at napakabilis patungo sa 
unahan. Makikinis at bilog na mga bato partikular 
na ang pinipili para sa pagpapahilagpos, bagaman 
gumamit din noon ng iba pang mga panudla. (1Sa 
17:40) Karaniwan nang kasama sa mga hukbo ng 
Juda (2Cr 26:14) at ng Israel ang mga tagapaghi- 
lagpos.---2Ha 3:25. 

Pamalong pandigma, panudla, at palakol na pan- 
digma. Maliwanag na ang “pamalong pandigma” 
ay isang mabigat na pamalo o pambambo, na kung 
minsan ay may matutulis na metal. (Kaw 25:18) 
Ang “panudla” ay isang kahoy na tagdan, marahil 
ay may metal na tulis sa dulo, na ginamit bilang 
sandata. (Eze 39:9) Ang palakol na pandigma ay 
isang sandata na kadalasa'y may maikling hawa- 
kan na kahoy o metal at ulong bato o metal na may 
matalas na talim. Tinutukoy ang palakol na pandig- 
ma sa makasagisag na pananalita sa Awit 35:3, 
kung saan hinilingan ni David si Jehova na 'humu- 
got ng sibat at kabilaang palakol upang salubungin 
yaong mga tumutugis sa akin." 

Baluti (Pandepensa). Upang ipagsanggalang 
ang kaniyang katawan laban sa pansalakay na mga 
sandata ng kaaway, ang isang kawal ay gumagamit 
ng iba't ibang uri ng kalasag at baluti. 

Kalasag. Isang malapad na piraso ng baluting 
pandepensa na ginamit ng lahat ng sinaunang mga 
bansa. Mayroon itong hawakan sa bandang loob at 
dinadala ito ng mandirigma sa panahon ng pagba- 
baka, kadalasa'y sa kaliwang bisig o sa kaliwang 
kamay, bagaman maaaring sa panahon ng pag- 
mamartsa ay nakasabit ito mula sa isang strap 
na pambalikat. Ipinahihiwatig ng Isaias 22:6 na 


ARMAS, BALUTI 


maaaring ang ilang kalasag ay may takip na inaa- 
lis sa panahon ng pagbabaka. Sa panahon naman 
ng kapayapaan, kadalasang nasa mga taguan ng 
mga armas ang mga kalasag.---Sol 4:4. 

Ang mga kalasag na ginagamit noong sinaunang 
mga panahon ay kadalasang yari sa kahoy na bina- 
lutan ng katad, at ang gayong mga kalasag ay ma- 
aaring masunog. (Eze 39:9) Yamang kalasag na ka- 
hoy at katad ang ginagamit ng karamihan noon, 
lumilitaw na bibihira ang kalasag na metal, anupat 
ito ay ginagamit lamang ng mga lider, mga bantay 
ng hari, o posible, sa mga seremonya. (2Sa 8:7; 1Ha 


Kawal na Romano na may dalang kalasag 


208 


14:27, 28) Ang mga kalasag ay nilalangisan upang 
hindi lumutong at upang maingatan laban sa halu- 
migmig, gayundin upang hindi kalawangin ang 
metal nito at upang maging makinis at madulas 
ang mga ito. (2Sa 1:21) Ang kalasag na katad ay 
kadalasang pinapalamutian ng isang mabigat na 
umbok na metal (pabilog o patulis) sa gitna nito, 
anupat naglalaan iyon ng higit pang proteksiyon. 
--Job 15:26. 

Ang “malaking kalasag” (sa Heb., tsin:nah) ay di- 
nadala noon ng lubhang nasasandatahang hukbong 
panlupa (2Cr 14:8) at kung minsan ay ng isang ta- 
gapagdala ng kalasag. (1Sa 17:7, 41) Ito ay biluhaba 
o kaya ay parihaba na parang pinto. Lumilitaw na 
isang katulad na “malaking kalasag” ang tinutukoy 
sa Efeso 6:16 ng salitang Griego na thyreos' (mula 
sa thy ra, nangangahulugang “pinto"). Ang tsin-:nah' 
naman ay may sapat na laki upang matakpan ang 
buong katawan. (Aw 5:12) Kung minsan ay ginaga- 
mit ito upang bumuo ng masinsing hanay ng mga 
kawal sa unahan ng pagbabaka anupat mga sibat 
lamang nila ang nakausli. Paminsan-minsan, mag- 
kasamang binabanggit ang malaking kalasag at ang 
sibat upang tumukoy sa lahat ng mga sandata. 
--ICr 12:8, 34; 2Cr 11:12. 

Ang mas maliliit na “kalasag” o “pansalag” (sa 
Heb., maghen') ay karaniwan nang dinadala noon 
ng mga mamamana at kadalasang iniuugnay sa 
magagaan na sandata gaya ng busog. Halimbawa, 
dinala ito ng mga Benjaminitang mambubusog ng 
hukbong militar ng Judeanong si Haring Asa. (2Cr 
14:8) Ang mas maliit na kalasag ay kadalasang bi- 
log at mas karaniwan kaysa sa malaking kalasag, at 
malamang na ginamit ito pangunahin na sa manu- 
manong labanan. Waring ipinakikita ng mga gin- 
tong kalasag na ginawa ni Solomon na di-hamak na 
mas malaki ang tsin-nah' kaysa sa ma:ghen, ya- 
mang ang ginto na ikinalupkop sa malaking kala- 
sag ay apat na ulit ng dami ng ginto na ginamit 
sa mas maliit na kalasag, o pansalag. (1Ha 10:16, 
17: 2Cr 9:15, 16) Ang maghen, tulad ng tsin-nah,, 
ay waring ginamit bilang bahagi ng isang kombi- 
nasyon ng mga sandatang pandigma.--2Cr 14:8, 
17:17: 32:b. 

Ang salitang Hebreo na sheet, isinalin bilang 
“bilog na kalasag,” ay lumilitaw nang pitong ulit sa 
Hebreong Kasulatan at maliwanag na kahawig ng 
mas pangkaraniwang ma-ghen' (kalasag), yamang 
binabanggit ito kasama ng maghen' sa Awit ni So- 
lomon 4:4. 

Helmet. Isang pangmilitar na kagayakan sa ulo 
na nilayong magsilbing proteksiyon ng mandirigma 
sa panahon ng pagbabaka at isang mahalagang ba- 
hagi ng baluting pandepensa. Ang salitang Hebreo 
para sa “helmet” ay koh- va” (kung minsan ay qoh- 


209 


va”), samantalang ang terminong Griego naman ay 
peri-kephalai'a, literal na nangangahulugang “sa 
palibot ng ulo.”--1Sa 17:5, 38, Efe 6:17. 

Noong una, malamang na yari sa katad ang mga 
helmet ng mga Israelita. Nang maglaon, binalutan 
ang mga ito ng tanso o bakal at isinusuot sa ibabaw 
ng gorang lana, piyeltro, o katad. Ang mga helmet 
na tanso ay ginagamit na sa Israel noon pa mang 
mga araw ni Haring Saul. (1Sa 17:38) Bagaman 
maaaring noong una ay para lamang sa mga hari 
at iba pang mga lider ang mga helmet, nang mag- 
laon ay ginamit na rin ito ng karamihan, anupat 
naglaan si Uzias ng mga helmet para sa kaniyang 
buong hukbo.---2Cr 26:14. 

Ang mga Filisteo ay may mga helmet na metal, 
anupat isang helmet na tanso ang isinuot ni Goliat. 
(1Sa 17:5) Binanggit ni Ezekiel ang mga helmet 
may kaugnayan sa mga Persiano, mga Etiope, at 
iba pa.--Eze 27:10, 38:5. 

Kutamaya. Isang kasuutan na ginagamit bilang 
proteksiyon sa panahon ng pagbabaka. Ang kuta- 
maya (sa Heb., shiryohn' o shiryan') ay isang da- 
mit na tela o katad na kinabitan ng daan-daang 
maliliit at dikit-dikit na piraso ng metal (kahawig 
ng mga kaliskis ng isda) sa pinakaibabaw nito. Ka- 
dalasang nakatakip ito sa dibdib, likod, at mga ba- 
likat, bagaman kung minsan ay umaabot ito hang- 
gang sa tuhod o hanggang sa bukung-bukong pa 
nga.— 1Sa 17:5. 

Sa mga Hebreo, ang kutamaya ay kalimitang yari 
sa katad na binalutan ng metal na mga kaliskis 
o mga lamina. Dahil dito, nagsilbi itong malaking 
proteksiyon sa isa na may suot nito, bagaman ma- 
aari pa rin siyang masugatan sa mga dugtungan 
ng mga kaliskis o sa mga dako kung saan mag- 
karugtong ang kutamaya at ang iba pang mga 
bahagi ng baluti. Ito ang dahilan kung bakit si 
Haring Ahab ay nasugatan at napatay ng isang 
mambubusog nang ‘matamaan nito ang hari ng Is- 
rael sa pagitan ng mga dugtungan at ng kutama- 
ya.' —1Ha 22:34-37. 

Pamigkis. Ang pangmilitar na pamigkis noong 
sinaunang mga panahon ay isang sinturong katad 
na isinusuot sa baywang o mga balakang. Ito ay 
may iba't ibang lapad mula 5 hanggang 15 senti- 
metro (2 hanggang 6 na pulgada) at kadalasa'y ki- 
nakabitan ng mga laminang bakal, pilak, o ginto. 
Dito nakasabit ang tabak ng mandirigma, at kung 
minsan ang sinturon ay may suportang strap na 
pambalikat. (1Sa 18:4; 2Sa 20:8) Ang pagpapalu- 
wag ng pamigkis ay tumutukoy sa pagpapahingalay 
(1Ha 20:11), samantalang ang pagsusuot naman ng 
pamigkis sa mga balakang o baywang ay nagpapa- 
hiwatig ng pagiging handang kumilos o makipagba- 
ka.--Exo 12:11, 1Ha 18:46, 1Pe 1:13, tlb sa Rbi8. 


ARMAS, BALUTI 


Mga baluting pambinti. Mga baluting gawa sa 
maninipis na laminang metal at nakatakip sa binti 
sa pagitan ng bukung-bukong at ng tuhod. Ang ta- 
nging pagtukoy ng Bibliya sa mga ito ay nasa 1 Sa- 
muel 17:6, kung saan binabanggit na ang higan- 
teng Filisteong mandirigma na si Goliat na mula sa 
Gat ay may “mga baluting pambinti [sa Heb., mits- 
chath'] na tanso sa itaas ng kaniyang mga paa.” Po- 
sibleng gumamit din ng mga baluting pambinti 
ang mga Israelita. 

Espirituwal na Kagayakang Pandigma. Ba- 
gaman ang mga tunay na Kristiyano ay hindi 
nakikibahagi sa makalamang pakikipagdigma, na- 
sasangkot sila sa isang pakikipagbaka at inihahalin- 
tulad sila sa mga kawal. (Fil 2:25: 2Ti 2:3, Flm 2) 
Ang isang Kristiyano ay may pakikipagbuno “laban 
sa mga pamahalaan [hindi mga tao na laman at 
dugo], laban sa mga awtoridad, laban sa mga taga- 
pamahala ng sanlibutan ng kadilimang ito, laban 
sa balakyot na mga puwersang espiritu sa makala- 
ngit na mga dako.” (Efe 6:12) Yamang ang pisikal 
na mga sandata at kagayakang pandigma ay wa- 
lang halaga sa pakikipagbaka laban sa mga espiri- 
tu na nakahihigit sa tao, dapat “kunin [ng mga 
Kristiyano] ang kumpletong kagayakang pandigma 
mula sa Diyos. ”---Efe 6: 13. 

Pinapayuhan ni Pablo ang mga Kristiyano na 
'bigkisan ng katotohanan ang kanilang mga bala- 
kang.” (Efe 6:14) Kung paanong ang pamigkis ay 
makapaglalaan ng suporta at proteksiyon sa mga 
balakang, ang isang Kristiyano ay mapatitibay ng 
isang di-nagmamaliw na pagmamahal sa katotoha- 
nan ng Diyos sa kaniyang determinasyon na mana- 
tiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. 

Kasunod nito, ang isang Kristiyano ay dapat 
magsuot ng “baluti [sa Ingles, breastplate] ng katu- 
wiran.” (Efe 6:14) Ang literal na baluti ay nagsisil- 
bing proteksiyon para sa mahahalagang sangkap 
ng katawan, lalo na sa puso. Maliwanag na dahil 
sa makasalanang hilig ng puso, lalo nang kaila- 
ngan ng isa ang katuwiran bilang nagsasanggalang 
na baluti para sa kaniyang makasagisag na puso. 
--Gen 8:21, Jer 17:9. 

Isang bahagi ng espirituwal na kagayakang 
pandigma ang ‘pagsusuot sa mga paa ng pan- 
yapak para sa mabuting balita ng kapayapaan." 
(Efe 6:15) Ang salitang Griego na hetoi-masi'a, 
isinalin bilang “panyapak,” ay may pangunahing 
kahulugan na “pagiging handa.” (Tingnan ang Int, 
NIV; TEV.) Kung ang isang Kristiyano ay laging 
nakasuot ng panyapak na ito at laging handang 
maghayag sa iba ng “mabuting balita,” anupat gi- 
nagawa ito sa kabila ng mahihirap na kalagayan, 
makatutulong ito sa kaniya na makapagbata nang 
may katapatan. 


ARMONI 


Ang isang prominenteng bahagi ng espirituwal 
na kagayakang pandigma ay “ang malaking kala- 
sag ng pananampalataya.” Tulad ng isang mala- 
king kalasag na tumatakip sa kalakhang bahagi ng 
katawan, ang pananampalataya sa Diyos na Jeho- 
va at sa kakayahan niyang tuparin ang kaniyang 
mga pangako ay tutulong sa isang Kristiyano na 
"masugpo ang lahat ng nag-aapoy na mga suligi ng 
isa na balakyot.” (Efe 6:16: ihambing ang Aw 91:4.) 
Ang pananampalataya ay tutulong sa isang Kristi- 
yano na malabanan ang mga pagsalakay ng mga 
balakyot na espiritu, mapaglabanan ang mga tukso 
ng imoralidad, maiwaksi ang materyalistikong mga 
pagnanasa, at huwag magpadala sa takot, pag- 
aalinlangan, o labis na pamimighati.---Gen 39:7-12, 
Heb 11:15, 13:6, San 1:6, 1Te 4:13. 

Kung paanong ang helmet ay nagsisilbing pro- 
teksiyon sa ulo ng isang kawal, ipinagsasanggalang 
din ng “helmet ng kaligtasan” ang mga kakaya- 
hang pangkaisipan ng isang Kristiyano laban sa di- 
makadiyos na mga impluwensiya. (Efe 6:17) Ang 
pagsusuot ng ‘pag-asa ng kaligtasan bilang hel- 
met ay nangangahulugan ng pagtinging “mabuti 
sa gantimpalang kabayaran,” gaya ng ginawa ni 
Moises.---1Te 5:8, Heb 11:26. 

Kailangang-kailangan ng Kristiyano “ang tabak 
ng espiritu, samakatuwid nga, ang salita ng Diyos” 
upang masalag niya ang mga bulaang turo at mga 
tradisyon ng mga tao at upang maituro niya ang 
katotohanan at 'maitiwarik ang mga bagay na ma- 
tibay ang pagkakatatag.”--Efe 6:17: 2Co 10:4, 5. 


ARMONI [Mula sa Tirahang Tore: Isinilang sa 
Tirahang Tore]. Isa sa dalawang anak na lalaki na 
isinilang kay Saul ng kaniyang babaing si Riz- 
pa. Upang mabayaran ang pagkakasala ni Saul sa 
dugo, pito sa kaniyang mga supling, kabilang na si 
Armoni, ang ibinigay sa mga Gibeonita, na puma- 
tay naman sa mga ito at naglantad ng mga bang- 
kay ng mga ito sa isang bundok. Nanatiling naka- 
bantay si Rizpa, anupat hindi hinayaang kainin ng 
ibon o hayop ang mga ito, hanggang sa maipali- 
bing ni David ang mga buto.---2Sa 21:5-14. 


ARNAN. Isang pangalan na lumilitaw sa isang 
talaan ng mga inapo ni Haring David. Nabuhay si 
Arnan noong panahong makabalik na ang mga 
Judio mula sa pagkatapon sa Babilonya.--1Cr 3: 
1, 21. 


ARNI. Isang lalaki na binanggit sa talaangka- 
nan ni Jesu-Kristo bilang tao. Isang anyo ng Aram, 
na katumbas sa Griego ng pangalang Hebreo na 
Ram, sa Griegong Septuagint, ang pangalang Heb- 
reo na Ram ay isinasalin bilang Aram.--Luc 3:33; 
1Cr 2:10: tingnan ang RAM Blg. 1. 


210 


ARNON, AGUSANG LIBIS NG. Sa ban- 
dang kalagitnaan ng silangang gilid ng Dagat na 
Patay, ang malalim na bangin ng Libis ng Arnon ay 
bumabagtas sa mataas at matalampas na rehiyong 
iyon. Ang agusang libis na ito, ang Wadi Mujib 
(Nahal Arnon), ay dinadaluyan ng maraming sa- 
ngang-ilog (Bil 21:14) at, pangalawa sa Jordan, ito 
ang tanging mahalagang ilog na bumubuhos sa 
Dagat na Patay. Ang makitid na libis ay may napa- 
katarik na dalisdis ng pula at dilaw na batong- 
buhangin sa magkabilang panig at isang maliit 
ngunit malinaw at di-natutuyong ilog na sagana sa 
isda. Sa gilid ng ilog ay may tumutubong mga pu- 
nong sause, mga adelpa, at marami pang ibang pa- 
nanim. Sa dako kung saan papalabas ang ilog mula 
sa matatarik na gilid ng bangin papasok sa patag 
na baybayin ng Dagat na Patay, paiba-iba ang la- 
pad nito mula 12 hanggang 30 m (40 hanggang 
100 piye) at ang lalim nito mula 0.3 hanggang 
1.2 m (1 hanggang 4 na piye). 

Ang pagkalaki-laking lambak na ito, na may la- 
pad na mga 3 km (2 mi) sa bandang itaas at may 
lalim na halos 520 m (1,700 piye), ay binabagtas ng 
ilang daanan lamang (Isa 16:2) kung kaya ito'y na- 
ging isang likas na hangganan. Noong panahon ng 
pananakop ng Israel, ito ay nagsilbing harang sa 
pagitan ng mga Amorita sa H at ng mga Moabita 
sa T (Bil 21:13), ngunit ipinakikita ng mensahe ni 
Jepte sa mga Ammonita na ang hilagang panig ay 
dating kontrolado ng mga Ammonita at na sinala- 
kay ito ng mga Amorita bago dumating ang Israel. 
(Huk 11:12-27) Matapos lumigid ang Israel sa teri- 
toryo ng Moab, nakarating sila sa Arnon, mala- 
mang na malapit sa pinagmumulan ng tubig nito. 
Nang salakayin sila ng Amoritang hari na si Sihon, 
nagtagumpay ang Israel laban sa kaniya at inari 
nila ang lupain mula sa Arnon hanggang sa Jabok. 
(Bil 21:21-24, Deu 2:24-36, tingnan ang JABOK, AGU- 
SANG LIBIS NG.) Pagkatapos nito, ang unang nasakop 
na lupaing iyon ay naging teritoryo ng mga tribo 
nina Ruben at Gad.--Deu 3:16, Jos 12:1, 2; 13:8, 
9, 15-28. 

Dahil hindi lubusang lumakad si Jehu ayon sa 
kautusan ni Jehova, nang maglaon ay dinaluhong 
ang rehiyong iyon ng sumasalakay na mga hukbo 
ni Hazael ng Sirya. (2Ha 10:32, 33) Binabanggit 
ang Arnon sa taludtod 26 ng bantog na Batong Mo- 
abita, kung saan ipinaghambog ni Haring Mesa ng 
Moab na nagpagawa siya ng isang lansangang- 
bayan na dumaraan sa libis. Ipinakikita ng mga 
tuklas sa arkeolohiya na nagkaroon ng ilang kuta at 
tulay sa lugar na iyon anupat pinatototohanan ang 
estratehikong kahalagahan ng Arnon. Ang panga- 
lan nito ay lumilitaw sa mga hula laban sa Moab. 
- Isa 16:2, Jer 48:20. 


211 


AROD, ARODI, MGA ARODITA. Ikaa- 
nim na binanggit na anak ni Gad at isa sa mga ka- 
luluwa na pumaroon sa Ehipto kasama ng pamilya 
ni Jacob noong 1728 B.C.E. Siya ang naging ulo ng 
pamilya ng mga Arodita na kabilang sa sensus na 
kinuha sa ilang noong 1473 B.C.E.--Gen 46:8, 16, 
Bil 26:17. 


AROER [Puno ng Enebro]. 

1. Isang lunsod na nasa H gilid ng malalim na 
bangin na kinaroroonan ng agusang libis ng Ar- 
non. Noong panahon ng pananakop ng Israel (mga 
1474 B.C.E/), iyon ang pinakatimugang lunsod ng 
kahariang Amorita. (Deu 2:36, 4:47, 48; Jos 12:2) 
Nang maglaon ay naging pag-aari ito ng tribo ni 
Ruben, bagaman ang lunsod ay binabanggit na iti- 
nayo (malamang na kinumpuni) ng tribo ni Gad. 
(Bil 32:33, 34; Deu 3:12; Jos 13:8, 9, 15, 16: 1Cr 5:8) 
Ito ang nagsilbing timugang hangganan ng Isra- 
el sa S ng Jordan at sa gayon ay katumbas ng 
Beer-sheba, isang pangunahing timugang lunsod 
sa K ng Jordan. 


rali AMP? 3 Ka 
saki IE Ee ar BY. 
ba at NG Kana aii 


ang lalim at mga 3 km (2 mi) ang lapad 


Ang Arnon Gorge, na ang ilang bahagi ay halos 520 m ( 1,700 piye) 


AROER 


Pagkatapos ng mga 300 taon ng paninirahan ng 
mga Israelita, nagharap ang mga Ammonita ng 
pag-aangkin sa rehiyon na nasa pagitan ng Arnon 
at ng Jabok, ngunit pinabulaanan ni Hukom Jepte 
ang kanilang pag-aangkin nang ipakita niya na 
kinuha ng Israel ang lupaing iyon, kasama ang 
Aroer, mula sa mga Amorita.—Huk 11:13, 22, 26. 

Waring sa lunsod na ito ng Aroer sinimulan ang 
sensus na ipinakuha ni Haring David, pagkatapos 
ay nagpatuloy ito paakyat sa H sa Dan-jaan, lumi- 
bot hanggang sa Tiro at Sidon, at pagkatapos ay 
bumaba patungong T sa Beer-sheba na nasa Ne- 
geb. (2Sa 24:4-8) Ang pagbanggit sa “lunsod na 
nasa gitna ng agusang libis” ay tumutugma sa ka- 
tulad na mga pagtukoy sa Deuteronomio 2:36 at 
Josue 13:9, 16. Ipinapalagay ng ilan na ang lunsod 
na ito na di-binanggit ang pangalan ay ang Khirbet 
el-Medeiyineh, mga 11 km (7 mi) sa TS ng Aroer. 

Noong panahon ng paghahari ni Haring Jehu ng 
Israel (mga 904-877 B.C.E.), dinaluhong ni Ha- 
ring Hazael ng Sirya ang mga teritoryo ng Gad at 
Ruben hanggang sa T sa Aroer na nasa Arnon. 


AAS 


AROERITA 


(2Ha 10:33) Marahil noong panahong iyon, pinati- 
bay ng Moabitang si Haring Mesa ang lunsod at 
nagpagawa siya ng isang daan sa Arnon, gaya ng 
inilalahad sa taludtod 26 ng Batong Moabita. Noong 
panahong humula si Jeremias laban sa Moab, ang 
lunsod ay nasa ilalim ng kontrol ng mga Moabita. 
--Jer 48:19. 

Ipinapalagay na ang lokasyon ng sinaunang lun- 
sod ay ang Khirbet “Ara'ir, mga 23 km (14 na mi) 
sa S ng Dagat na Patay, mga 6 na km (3.5 mi) 
sa TS ng Dibon, at malapit sa Lansangang-Bayan 
ng Hari, ang pangunahing rutang H-T sa panig na 
iyon ng Jordan. Ipinakikita ng mga guho na nagka- 
roon doon ng isang sinaunang tanggulan, na mula 
sa estratehikong posisyon nito sa gilid ng malalim 
na bangin ay malamang na makokontrol nito ang 
mga daanan sa Arnon. 

2. Isang bayan sa teritoryo ng Gad, na inilara- 
wang “nasa tapat ng Raba” (makabagong “Amman), 
ang pangunahing lunsod ng mga Ammonita. (Jos 
13:24, 25) Posibleng ito ang Aroer na binanggit sa 
Hukom 11:33 nang ilarawan ang panlulupig ni Jepte 
sa mga Ammonita. Hindi matiyak ang lokasyon ng 
lugar na ito yamang malawak ang kahulugan ng pa- 
nanalitang “nasa tapat ng,” bagaman madalas na 
ipinapalagay na ito'y nangangahulugang “sa dakong 
silangan ng.” 

3. Isang bayan sa timugang bahagi ng teritor- 
yo ng Juda. Pagkatapos na matalo ni David ang 
mga manlulusob na Amalekita, binahaginan niya 
ng samsam ang matatandang lalaki ng lunsod na 
ito. (1Sa 30:26, 28) Ipinapalagay na ito ang Khir- 
bet 'Artarah (Horvat “Aro'er), mga 17 km (11 mi) 
sa TS ng Beer-sheba, kung saan mayroon pang mga 
guho ng isang kuta. Naniniwala ang ilang iskolar na 
maaaring ito rin ang lugar ng “Adada” sa Josue 15: 
22, anupat sa pangalang ito ay makalawang ulit na 
inihalili ang titik Hebreo na dalet (T) para sa res (1). 

Ang “mga lunsod ng Aroer” sa Isaias 17:2 ay ma- 
aaring tumukoy sa alinman sa unang dalawang lun- 
sod na tinatalakay rito. Ang hula ay pangunahin 
nang tungkol sa Damasco, at dahil ang pananakop 
ng Sirya sa Israel ay umabot sa Aroer na nasa Ar- 
non, ang pananalitang ito ay maaaring tumutukoy 
sa pinakatimugang dakong ito na nasaklaw ng kani- 
lang kapangyarihan sa S ng Jordan.---2Ha 10:33. 


AROERITA [Ng (Mula sa) Aroer]. Isang taong 
naninirahan sa isa sa mga lunsod na pinanganlang 
Aroer. Sa 1 Cronica 11:44, si Hotam, ang ama ng 
dalawa sa makapangyarihang mga lalaki ni David 
na nagngangalang Shama at Jeiel, ay tinutukoy bi- 
lang isang Aroerita. Yamang ang kaniyang mga 
anak ay naging mga tauhan ni David, maaaring 
ang tinubuang lunsod ni Hotam ay nasa teritoryo 
ng Juda.--Tingnan ang AROER Blg. 3. 


212 


ARPACSAD. Isang anak ni Sem. Ipinanganak 
siya dalawang taon pagkaraan ng Baha, samakatu- 
wid ay noong mga 2368 B.C.E., at namatay siya 
pagkalipas ng 438 taon. Siya ay isang ninuno ng 
mga Hebreo sa pamamagitan ng kaniyang apo na si 
Eber. (Gen 10:22, 24: 11:10-13, 1Cr 1:17-27) Ipina- 
kikilala siya bilang ang ama ni Shela, bagaman sa 
ulat ni Lucas (3:35, 36), kung saan isiningit ang pa- 
ngalang Cainan, ay malinaw na ipinakikitang siya'y 
lolo ni Shela; ngunit tingnan ang CAINAN Blg. 2. 
--Gen 10:24, 11:12, 1Cr 1:24. 


ARPAD. Isang maharlikang lunsod sa H Sirya 
na sa Bibliya ay laging binabanggit kasama ng lun- 
sod ng Hamat. Ipinapalagay na ang Arpad ay ang 
Tell Erfad (Tell Rif'at) na mga 30 km (19 na mi) 
sa HHK ng Aleppo. Yamang ito'y nasa daang patu- 
ngo sa T sa Hamat at Damasco, madalas itong sala- 
kayin ng mga Asiryano at nang maglaon ay nalu- 
pig ito ni Tiglat-pileser III at gayundin ni Sargon IL. 
Kaya nang pinagbabantaan ng anak ni Sargon na si 
Senakerib ang Jerusalem noong 732 B.C.E., iniutos 
niya sa kaniyang tagapagsalitang si Rabsases na 
banggitin ang sinapit ng Arpad bilang katibayan na 
walang kakayahan ang mga diyos ng mga bansa na 
labanan ang kapangyarihan ng Asirya. (2Ha 18:34, 
19:12, 13: Isa 36:19: 37:12, 13) Patiunang inihula ng 
propetang si Isaias ang gayong paghahambog. (Isa 
10:9) Nang maglaon ay inihula ni Jeremias na ang 
Hamat at Arpad ay mapapahiya at malalansag da- 
hil sa “isang masamang ulat,” maliwanag na may 
kinalaman sa panlulupig ng Babilonyong si Ha- 
ring Nabucodonosor.---Jer 49:23. 


ARQUELAO [Tagapamahala ng Bayan]. Anak 
ni Herodes na Dakila sa kaniyang ikaapat na asawa 
na si Malthace. Si Arquelao ay naging hari sa Judea 
noong panahong nasa Ehipto ang batang si Jesus 
kasama nina Jose at Maria. Sa halip na sumailalim 
sa mapaniil na pamamahala nito sa kanilang pagba- 
balik, nanirahan si Jose kasama ang kaniyang pa- 
milya sa Nazaret ng Galilea, na nasa labas ng nasa- 
sakupan ni Arquelao.---Mat 2:22, 23. 

Ipinamana ni Herodes na Dakila sa kaniyang anak 
na si Arquelao ang pamamahala sa Judea, Samaria, 
at Idumea, na doble ng bahaging ibinigay niya sa 
bawat isa sa dalawa pa niyang anak at sumasaklaw 
sa mahahalagang lunsod ng Jerusalem, Samaria, 
Jope, at Cesarea. Pagkamatay ni Herodes, sinikap ni 
Arquelao na higit pang patatagin ang kaniyang pa- 
mamahala sa pamamagitan ng pagharap kay Au- 
gusto sa Roma: bagaman may ilan na sumasalan- 
sang sa kaniyang pag-aangkin, kabilang na rito ang 
kaniyang kapatid at ang isang delegasyon ng mga 
Judio, hindi inalis ni Augusto kay Arquelao ang ha- 


213 


wak nitong kapangyarihan, bagaman hindi siya gi- 
nawang hari kundi isang etnarka, isang sakop na 
prinsipe na mas mataas kaysa sa isang tetrarka. Ga- 
yunman, angkop na tukuyin siya ni Mateo bilang 
"naghahari, sapagkat bago nito ay ipinroklama siya 
ng lokal na hukbo bilang hari.---Jewish Antiquities, 
ni F. Josephus, XVII, 194, 195 (viii, 2). 

Si Arquelao ay isang malupit na tagapamahala at 
lubhang kinaiinisan ng mga Judio. Minsan ay wa- 
lang-awa niyang ipinapatay ang 3,000 Judio sa ba- 
kuran ng templo upang sugpuin ang isang kagulu- 
han, dalawang mataas na saserdote ang pinatalsik 
niya sa puwesto, at bukod diyan, ang kaniyang pa- 
kikipagdiborsiyo at muling pag-aasawa ay salungat 
sa kautusang Judio. Nang maglaon, dahil sa mga 
reklamong iniharap ng mga Judio at mga Samarita- 
no kay Augusto, isang imbestigasyon ang isinagawa 
na humantong sa pagpapalayas kay Arquelao noong 
ikasiyam o ikasampung taon ng kaniyang paghaha- 
ri. Pagkatapos nito, ang Judea ay pinamahalaan ng 
mga Romanong gobernador.--Tingnan ang HERO- 
DES Blg. 1 at 2. 


ARQUIPO [Tagapamahala ng Kabayo]. Sa kani- 
yang liham sa mga Kristiyanong taga-Colosas, pi- 
nayuhan ni Pablo si Arquipo na maging tapat sa 
ministeryo, at sa kaniyang liham naman kay File- 
mon ay magiliw niyang tinukoy ito bilang “kapu- 
wa kawal.” (Col 4:17: Flm 2) Ipinakikita ng dala- 
wang liham, na isinulat noong matatapos na ang 
unang pagkakabilanggo ni Pablo sa Roma (mga 60- 
61 C.E.), na si Arquipo ay nakatira noon sa Colosas 
sa Asia Minor o malapit doon. 


ARTAJERJES. Isang pangalan o titulo na sa 
Bibliya ay tumutukoy sa dalawang Persianong hari. 

1. Ang tagapamahalang Persiano na nagpatigil 
sa pagtatayo ng templo ni Jehova sa Jerusalem. (Ezr 
4:7-24) Sa pagitan ng mga paghahari ni Cirong Da- 
kila, na nagpahintulot sa mga Judio na bumalik sa 
Jerusalem (537 B.C.E.), at ni Dariong Dakila, na no- 
ong 520 B.C.E. ay nag-alis ng pagbabawal sa pagta- 
tayo ng templo, posible na tatlong hari ang nama- 
hala: si Cambyses Il, ang kaniyang kapatid na si 
Bardiya (o posibleng isang Mago na tinatawag na 
Gaumata na diumano'y nagpanggap na si Bardiya 
at namahala nang pitong buwan), at si Nidintu-Bel 
(na natalo at pinatay ni Dario pagkatapos lamang ng 
dalawang buwan). Maliwanag na si Cambyses ang 
“Ahasuero” na binanggit sa Ezra 4:6 na unang nila- 
pitan ng mga sumasalansang sa muling pagtatayo 
ng templo. Samakatuwid, pasimula sa Ezra 4:7, ang 
tagapamahalang tinutukoy bilang si “Artajerjes” ay 
maaaring si Bardiya o si Gaumata, na ang pama- 
mahala ay tumagal lamang nang pitong buwan 
(522 B.C.E). 


ARTAJERJES 


Ang mga tao ng mga lunsod ng Samaria ay su- 
mulat ng isang liham sa Persianong haring ito laban 
sa mga Judio. (Ezr 4:7) Ito ay noong panahong aba- 
la ang mga Judio sa pagtatayo ng templo. (Ezr 
4:1-3) Upang makamit ang kanilang tunguhin, ang 
mga kaaway ng mga Judio ay kumatha ng mga ka- 
sinungalingan, anupat sinabing ang muling itinata- 
yo ng mga Judio ay ang lunsod ng Jerusalem, pati 
na ang mga pader nito. (Ezr 4:11-16) Bilang resulta 
ng ganitong mga bulaang akusasyon, “ang paggawa 
sa bahay ng Diyos" ay napatigil.---Ezr 4:24. 

2. Si Artajerjes Longimanus na anak ni Jerjes I 
ang hari na tinutukoy sa Ezra 7:1-28 at Nehemias 
2:1-18, 13:6. Bagaman sinasabi ng karamihan sa 
mga reperensiyang akda na ang taon ng pagluklok 
niya ay 465 B.C.E., may matibay na dahilan na ipa- 
lagay na ito ay noong 475 B.C.E.--Tingnan ang 
PERSIA, MGA PERSIANO (Ang mga Paghahari ni Jerjes 
at ni Artajerjes). 

Pinahintulutan ni Artajerjes Longimanus si Ezra 
na saserdote at gayundin si Nehemias na maglak- 
bay patungong Jerusalem. (Ezr 7:1-7: Ne 2:1, 7, 8) 
Sinasabi ng sinaunang mga istoryador na siya ay 
mabait at bukas-palad. Kaayon ito ng kaniyang mga 
pagkilos noong ikapitong taon ng kaniyang pagha- 
hari (468 B.C.E.), nang ipagkaloob ni Longimanus 
kay Ezra “ang lahat ng kahilingan nito” sa pamama- 
gitan ng isang utos na nagsasabing dapat paglaanan 
ang mga Judio ng pilak, ginto, at mga sisidlan para 
sa templo, gayundin ng trigo, alak, langis, at asin. 
(Ezr 7:6, 12-23, 8:25-27) Maaaring ang pagiging 
bukas-palad na ito sa pag-aabuloy ang dahilan kung 
bakit isinama si Artajerjes kina Ciro at Dario sa 
Ezra 6:14 bilang isa sa mga pinagmulan ng mga 
utos na nakatulong sa 'pagtatayo at pagtapos' sa 
templo, bagaman ang aktuwal na pagtatayo ay na- 
tapos 47 taon bago nito, noong 515 B.C.E. Ang utos 
ng hari ay nagbigay pa nga ng awtorisasyon kay 
Ezra na mag-atas ng mga mahistrado at mga hu- 
kom na magtuturo ng kautusan ng Diyos (at ng 
hari) at na maglapat ng kaparusahang kamatayan, 
kung kinakailangan, sa mga lalabag sa mga ito. 
—Ezr 7:25, 26. 

Noong ika-20 taon ng kaniyang paghahari 
(455 B.C.E.), pinahintulutan ni Artajerjes Longima- 
nus si Nehemias na bumalik sa Jerusalem upang 
muling itayo ang mga pader at mga pintuang-daan 
ng lunsod. (Ne 2:1-8) Dahil tinutukoy ito sa Daniel 
9:25 bilang kaugnay ng panahon ng ipinangakong 
pagdating ng Mesiyas, ang petsa ng ika-20 taon ni 
Artajerjes ay napakahalaga. 

Binabanggit sa Nehemias 13:6 na noong “ikatat- 
lumpu't dalawang taon ni Artajerjes,” samakatuwid 
ay noong 443 B.C.E., bumalik si Nehemias sa korte 
ng haring ito sa loob ng ilang panahon. 


ARTEMAS 


ARTEMAS. Isang kasamahan na binalak ni 
Pablo na isugo kay Tito sa Creta (Tit 3:12), marahil 
ay upang maging kapalit nito para makapunta na- 
man si Tito kay Pablo sa Nicopolis. Yamang ang pi- 
nagpilian ni Pablo ay sina Artemas at Tiquico, ma- 
liwanag na may mabuting reputasyon si Artemas, 
gaya ng ipinahihiwatig ng sinabi ni Pablo tungkol 
kay Tiquico sa Efeso 6:21, 22. 


ARTEMIS. Ang isang Griegong birheng diyo- 
sa ng pangangaso ay kilala bilang si Artemis, iniu- 
ugnay siya ng mga Romano kay Diana. Ang Arte- 
mis na ito, na nasasandatahan ng busog at mga 
palaso, ay inilalarawan bilang nangangaso, lalo na 
ng mga lalaking usa. Bagaman iniuugnay ng mga 
Griego ang Artemis ng Efeso sa sarili nilang Arte- 
mis, ang Artemis ng mga taga-Efeso, na sinasam- 
ba noon sa mga lunsod sa buong Asia Minor, ay 
may malaking kaibahan sa Griegong diyosang iyon 
ng klasikal na mitolohiya. (Gaw 19:27) Ang Artemis 
ng Efeso ay isang diyosa ng pag-aanak na inilala- 


Artemis ng Efeso, ang diyosa ng pag-aanak, 
napalilibutan ng mga “griffin” ang kaniyang ulo, 
at may mga sagisag ng sodyako sa ibaba 

ng kuwintas na bulaklak 


214 


rawan bilang may alinman sa pagkarami-raming 
suso, itlog, o bayag ng inihaing mga toro. Ang tu- 
lad-momyang ibabang bahagi ng kaniyang katawan 
ay napapalamutian ng iba't ibang mga sagisag at 
mga hayop. 

Ang Artemis na sinamba sa Efeso ay may mala- 
pit na kaugnayan sa prominenteng mga diyosa ng 
ibang mga bayan, at ipinapalagay na iisa ang pinag- 
mulan ng mga ito. Ang A Dictionary of the Bible 
(Tomo I, p. 605) ay nagkomento: “Si Artemis ay may 
malapit na pagkakahawig kay Cybele ng Frigia, at sa 
iba pang mga babaing larawan ng kapangyarihan 
ng diyos sa Asiatikong mga bansa, tulad ni Ma ng 
Capadocia, ni Astarte o Astarot ng Fenicia, nina 
Atargatis at Mylitta ng Sirya, anupat nagpapahiwa- 
tig na ang mga ito ay pawang iba't ibang uri lamang 
ng iisa at ultimong relihiyosong konsepto, na sa iba't 
ibang bansa ay nagkaroon ng partikular na mga 
pagkakaiba-iba, dahil sa iba't ibang pagkakalikha ng 
mga ito ayon sa lokal na mga kalagayan at sa kata- 
ngian ng bansa.”--Inedit ni J. Hastings, 1904. 

Ang templo ni Artemis sa Efeso ay itinuring ng 
sinaunang mga tao bilang isa sa pitong kamangha- 
manghang gawa sa daigdig. Iyon ay isang napaka- 
ringal na istraktura na gawa sa sedro, sipres, puting 
marmol, at ginto. 

Dahil sa malalaking kapistahan na ginaganap tu- 
wing buwan ng Artemision (Marso-Abril), daan- 
daang libo ang bumibisita sa Efeso mula sa buong 
Asia Minor. Ang isang bahagi ng pagdiriwang ay 
ang relihiyosong prusisyon, na doo'y ipinaparada 
ang imahen ni Artemis sa buong lunsod nang may 
napakalaking pagsasaya. 

Ang paggawa ng mga pilak na dambana ni Arte- 
mis ay naging malakas na negosyo para kay Deme- 
trio at sa iba pang mga panday-pilak ng Efeso. Kaya 
nang iwan ng maraming tao sa Efeso ang maru- 
ming pagsamba sa diyosang ito bilang resulta ng 
pangangaral doon ng apostol na si Pablo, sinulsulan 
ni Demetrio ang iba pang mga bihasang manggaga- 
wa, anupat sinabi niya sa kanila na hindi lamang 
banta sa kanilang pinansiyal na seguridad ang pa- 
ngangaral ni Pablo kundi nanganganib ding mapa- 
wi ang pagsamba sa dakilang diyosang si Artemis. 
Humantong ito sa isang kaguluhan na napatigil na- 
man ng tagapagtala ng lunsod nang bandang huli. 
--Gawa 19:23-41, tingnan ang EFESO. 


ARUBOT [Mga Bintana]. Isang bayan na nag- 
silbing sentro ng administrasyon sa ilalim ng isa sa 
12 kinatawan na inatasan ni Haring Solomon upang 
maglaan ng pagkain para sa maharlikang sambaha- 
yan. Ang anak ni Hesed ang inatasan doon, anupat 
nasa pangangasiwa niya ang Socoh at ang lupain ng 
Heper. (1Ha 4:7, 10) Ipinapalagay sa ngayon na ang 


215 


Arubot ay ang makabagong “Arraba, malapit sa Do- 
tan at mga 14 na km (9 na mi) sa H ng Samaria, sa 
gayon ay nasa teritoryo ng Manases. 


ARUMA  [Kaitaasan; Mataas na Dako]. Isang ba- 
yan sa teritoryo ng Efraim kung saan nanahanan si 
Abimelec, anak ni Jerubaal, at kung saan niya ini- 
lunsad ang kaniyang pagsalakay sa mga Sikemita. 
(Huk 9:41) Ipinapalagay na ito rin ang Khirbet 
el-'Ormah (Horvat 'el-'Urmeh), mga 8 km (5 mi) 
sa TS ng Sikem. Sinasabi ng ilan na ito rin ang 
Ruma na tinutukoy sa 2 Hari 23:36.--Tingnan ang 
RUMA. 


ARVAD. Sa makahulang panambitan ni Ezekiel 
tungkol sa Tiro, may binanggit na mga lalaki mula 
sa Arvad na naglingkod bilang mga dalubhasang 
tagapagsagwan sa hukbong-dagat ng Tiro at bilang 
magigiting na mandirigma sa hukbo nito. (Eze 27: 
8, 11) Ipinapalagay na ang Arvad ay ang maliit at 
mabatong pulo na tinatawag sa ngayon na Arwad, 
na mga 3 km (2 mi) mula sa baybayin ng hilagang 
Sirya at mga 186 na km (116 na mi) sa HHS ng Tiro. 
Ang mga tumatahan doon ay mga inapo ni Canaan. 
--Gen 10:15, 18. 


ARVADITA [Ng (Mula sa) Arvad]. Isang mi- 
yembro ng pamilya na nagmula kay Ham sa pama- 
magitan ni Canaan at maliwanag na nananahanan 
sa Arvad, isang pulo na di-kalayuan sa hilagang 
baybayin ng Sirya. (Gen 10:6, 15, 18, 1Cr 1:16) Ang 
tanging iba pang pagbanggit sa kanila ay nang tu- 
kuyin ni Ezekiel ang mga Arvadita bilang mga da- 
lubhasang magdaragat at magigiting na kawal para 
sa Tiro.--Eze 27:8, 11. 


ARZA. Katiwala sa sambahayan ni Elah na hari 
ng Israel (mga 952 B.C.E.). “Nagpapakalasing” sa 
bahay ni Arza sa Tirza ang hari nang paslangin ito 
ni Zimri.--1Ha 16:9, 10. 


ASA. 

1. Ang ikatlong hari ng Juda pagkatapos na ma- 
hati ang bansa sa dalawang kaharian. Si Asa ay 
anak ni Abiam (Abias) at apo ni Rehoboam. Nagha- 
ri siya sa loob ng 41 taon (977-937 B.C.E.).--1Ha 
15:8-10. 

Ang Sigasig ni Asa sa Dalisay na Pagsamba. 
Ang Juda at Benjamin ay nalugmok sa apostasya sa 
loob ng 20 taon matapos mahati ang bansa sa dala- 
wang kaharian. “Tulad ni David na kaniyang ninu- 
no,” nagpakita si Asa ng sigasig sa dalisay na pag- 
samba at may-katapangang kumilos upang pawiin 
mula sa lupain ang mga lalaking patutot sa templo 
at ang mga idolo. Inalis niya ang kaniyang lolang si 
Maaca mula sa posisyon nito bilang ‘unang ginang’ 
ng lupain sapagkat gumawa ito ng “kakila-kilabot na 


ASA 


idolo” para sa sagradong poste, o Asera, at sinunog 
niya ang relihiyosong idolong iyon.-- 1Ha 15:11-13. 
Binabanggit ng ulat sa 2 Cronica 14:2-5 na inalis 
ni Asa ang mga banyagang altar at ang matataas na 
dako at pinagdurug-durog ang mga sagradong ha- 
ligi at pinagpuputol ang mga sagradong poste.’ Ga- 
yunman, sinasabi ng 1 Hari 15:14 at 2 Cronica 15:17 
na “ang matataas na dako ay hindi niya inalis.” Kung 
gayon, maaaring ang matataas na dako na binang- 
git sa mas naunang ulat sa Mga Cronica ay yaong sa 
paganong pagsamba na nakahawa sa Juda, saman- 
talang ang ulat ng Mga Hari ay tumutukoy sa ma- 
tataas na dako kung saan sumasamba kay Jehova 
ang mga tao. Kahit noong maitayo na ang taberna- 
kulo, at noong maitatag na ang templo nang mag- 
laon, paminsan-minsan ay naghahain pa rin kay 
Jehova ang mga tao sa matataas na dako, na tina- 
tanggap naman niya sa ilalim ng pantanging mga 
kalagayan, gaya sa kaso nina Samuel, David, at 
Elias. (1Sa 9:11-19, 1Cr 21:26-30, 1Ha 18:30-39) Ga- 
yunman, ang karaniwan at sinang-ayunang dako 
para sa paghahain ay yaong pinili ni Jehova. (Bil 
33:52, Deu 12:2-14, Jos 22:29) Bagaman inalis ang 
paganong matataas na dako, maaaring nagpatuloy 
pa rin ang di-wastong mga anyo ng pagsamba sa 
matataas na dako, posibleng dahil hindi puspusang 
inalis ng hari ang mga ito di-gaya ng sigasig niya 
noong alisin niya ang mga paganong dako. O maaa- 
ring inalis ni Asa ang lahat ng matataas na dako, 
ngunit muling lumitaw ang mga ito sa paglipas ng 
panahon at hindi na naalis hanggang noong mata- 
pos ang kaniyang paghahari, anupat ang kaniyang 
kahaliling si Jehosapat ang dumurog sa mga ito. 
Dahil sa sigasig ni Asa sa tamang pagsamba, pi- 
nagpala ni Jehova ang unang sampung taon ng ka- 
niyang paghahari anupat ito'y naging mapayapa. 
(2Cr 14:1, 6) Nang maglaon ay nilusob ang Juda ng 
isang hukbo na may isang milyong mandirigma sa 
pangunguna ni Zera na Etiope. Bagaman higit na 
mas marami kaysa sa kanila, ang mga sumasalakay 
ay sinalubong ni Asa sa Maresa na mga 38 km 
(23 mi) sa KTK ng Jerusalem sa mabababang lupa- 
in ng Juda. Sa kaniyang marubdob na panalangin 
bago magsimula ang pagbabaka, kinilala niya ang 
kapangyarihan ng Diyos na magligtas at nagsuma- 
mo siya para sa tulong ni Jehova, na sinasabi: “Sa 
iyo kami sumasandig, at sa iyong pangalan kami 
pumarito laban sa pulutong na ito. O Jehova, ikaw 
ang aming Diyos. Huwag mong pagtaglayin ng la- 
kas ang taong mortal laban sa iyo." Bilang resulta ay 
lubusan silang nagtagumpay.---2Cr 14:8-15. 
Pagkatapos nito ay pinuntahan si Asa ng prope- 
tang si Azarias, na nagpaalaala sa kaniya: “Si Jeho- 
va ay sumasainyo hangga't kayo ay sumasakaniya,” 
at “kung iiwan ninyo siya ay iiwan niya kayo.” Ipina- 
alaala niya ang mapaminsalang alitan na naranasan 


ASA 


ng bansa noong hiwalay ito kay Jehova at hinimok 
niya si Asa na lakasan ang loob nito at ipagpatuloy 
ang gawain nito alang-alang sa dalisay na pagsam- 
ba. (2Cr 15:1-7) Dahil sa mabilis na pagtugon ni Asa 
at sa pagpapatibay niya sa bansa na maglingkod 
nang tapat kay Jehova, isang malaking bilang ng 
mga tao sa hilagang kaharian ang lumisan sa rehi- 
yong iyon upang sumali sa isang malaking pagtiti- 
pon sa Jerusalem noong ika-15 taon ng pamamaha- 
la ni Asa (963 B.C.E.). Sa pagtitipong iyon, gumawa 
sila ng isang tipan na nagpapahayag ng kapasiya- 
han ng bayan na hanapin si Jehova at nagtatak- 
da ng parusang kamatayan sa mga hindi mag- 
iingat ng tipang ito.--2Cr 15:8-15. 

Intriga at Pakikipagdigma Laban kay Baasa. 
Kumilos si Haring Baasa ng Israel upang hadlangan 
ang sinumang nagbabalak na bumalik sa Juda sa 
pamamagitan ng pagpapatibay sa hanggahang lun- 
sod ng Rama, na nasa pangunahing lansangan pa- 
tungong Jerusalem at di-kalayuan sa H ng lunsod 
na iyon. Maaaring dahil sa kaniyang maling panga- 
ngatuwiran o dahil sa pagsunod sa masamang payo, 
hindi lubusang nanalig si Asa kay Jehova anupat 
bumaling siya sa diplomasya at nakipagsabuwatan 
upang maalis ang bantang ito. Kinuha niya ang 
mga kayamanan ng templo at ng maharlikang ba- 
hay at ipinadala ang mga iyon bilang suhol kay 
Haring Ben-hadad I ng Sirya upang hikayatin ito 
na ilihis ang pansin ni Baasa sa pamamagitan ng 
pagsalakay nito sa hilagang hanggahan ng Israel. 
Tinanggap ni Ben-hadad I ang mga iyon, at dahil sa 
kaniyang paglusob sa mga Israelitang lunsod sa 
H ay napahinto ang gawaing pagtatayo ni Baasa at 
umatras ang mga hukbo nito mula sa Rama. Kina- 
lap naman ni Asa ang lahat ng makukuha niyang 
tauhan mula sa buong kaharian ng Juda, tinangay 
ang lahat ng materyales ni Baasa para sa pagtatayo, 
at ginamit ang mga iyon upang itayo ang mga lun- 
sod ng Geba at Mizpa.---1Ha 15:16-22, 2Cr 16:1-6. 

Dahil dito, pinuntahan si Asa ni Hanani na taga- 
kita at itinawag-pansin nito sa kaniya ang kani- 
yang kawalang-katatagan sa pananalig sa Diyos na 
nagligtas sa kaniya mula sa pagkalaki-laking huk- 
bong Etiope, anupat pinaalalahanan si Asa na “kung 
tungkol kay Jehova, ang kaniyang mga mata ay lu- 
milibot sa buong lupa upang ipakita ang kaniyang 
lakas alang-alang sa mga may pusong sakdal sa ka- 
niya.” Dahil sa kaniyang kamangmangan, patuloy 
na liligaligin si Asa ng digmaan. Palibhasa'y ikina- 
galit ang pagtutuwid na iyon, ipinabilanggo ni Asa 
si Hanani at naging mapaniil siya sa iba pang mga 
tao sa bayan.---2Cr 16:7-11. 

Dahil sa sinabi sa 2 Cronica 16:1 na umahon si Ba- 
asa laban sa Juda “noong ikatatlumpu't anim na 
taon ng paghahari ni Asa,” bumangon ang ilang ka- 


216 


tanungan yamang ang pamamahala ni Baasa, na 
nagsimula noong ikatlong taon ni Asa at tumagal la- 
mang nang 24 na taon, ay nagwakas mga 10 taon 
bago ang ika-36 na taon ng pamamahala ni Asa. 
(1Ha 15:33) Bagaman ipinapalagay ng ilan na ito'y 
dahil sa pagkakamali ng eskriba at naniniwala sila 
na ang tinutukoy ay ang ika-16 o ang ika-26 na taon 
ng paghahari ni Asa, hindi kailangang ipalagay na 
nagkaroon ng gayong pagkakamali upang pagtug- 
main ang mga ulat. Sinisipi ng mga Judiong komen- 
tarista ang Seder Olam, na nagsasabing ang ika-36 
na taon ay binibilang mula sa pag-iral ng hiwalay na 
kaharian ng Juda (997 B.C.E.) at katumbas ng ika- 
16 na taon ni Asa (si Rehoboam noon ay nasa kani- 
yang ika-17 taon ng pamamahala, si Abias ay nasa 
kaniyang ika-3 taon, at si Asa naman ay nasa kani- 
yang ika-16 na taon). (Soncino Books of the Bible, 
London, 1952, tlb sa 2Cr 16:1) Ito rin ang pangma- 
las ni Arsobispo Ussher. Kaya sa gayunding paraan, 
ang waring pagkakaiba ng sinabi sa 2 Cronica 15:19 
na kung tungkol sa “digmaan, hindi ito nangyari 
hanggang sa ikatatlumpu't limang taon [sa katuna- 
yan ay ikalabinlimang taon] ng paghahari ni Asa,” 
at ng sinabi sa 1 Hari 15:16 na “nagkaroon ng dig- 
maan sa pagitan ni Asa at ni Baasa na hari ng Isra- 
el sa lahat ng kanilang mga araw,” ay maaaring na- 
ngangahulugan na nang magsimula na ang mga 
labanan sa pagitan ng dalawang hari, hindi na nati- 
gil ang mga iyon, gaya nga ng inihula ni Hanani. 
--2Cr 16:9. 

Karamdaman at Kamatayan. Nagdusa si Asa 
noong huling tatlong taon ng kaniyang buhay dahil 
sa isang karamdaman sa paa (marahil ay gout), at 
may-kamangmangan niyang hinangad ang pisikal 
na pagpapagaling sa halip na ang espirituwal na 
pagpapagaling. Nang mamatay siya, binigyan siya 
ng marangal na libing sa isang libingan na siya mis- 
mo ang naghanda sa Lunsod ni David.-- 1Ha 15:23, 
24: 2Cr 16:12-14. 

Bagaman kung minsan ay nagpapamalas siya ng 
kakulangan ng karunungan at espirituwal na kauna- 
waan, maliwanag na ang mabubuting katangian ni 
Asa at ang pagiging malaya niya sa apostasya ay 
mas matimbang kaysa sa kaniyang mga kamalian, 
kung kaya itinuturing siya bilang isa sa tapat na 
mga hari sa linya ni Juda. (2Cr 15:17) Ang 41-taong 
paghahari ni Asa ay nagpang-abot o sumaklaw sa 
mga paghahari ng walong hari ng Israel: sina Jero- 
boam, Nadab, Baasa, Elah, Zimri, Omri, Tibni (na 
namahala sa isang bahagi ng Israel bilang katung- 
gali ni Omri), at Ahab. (1Ha 15:9, 25, 33, 16:8, 15, 
16, 21, 23, 29) Pagkamatay ni Asa, ang kaniyang 
anak na si Jehosapat ang naging hari.--1Ha 15:24. 

2. Isang anak ng Levitang si Elkana at ama ni Be- 
rekias, na nakatala bilang naninirahan sa “mga pa- 


217 


mayanan ng mga Netopatita” pagkabalik ng mga 
Judio mula sa pagkatapon sa Babilonya.---1Cr 9:16. 


ASAHEL [Diyos ang Gumawa]. 

1. Isang anak ni Zeruias na kapatid na babae 
o kapatid sa ina ni David, at kapatid nina Abisai at 
Joab, samakatuwid ay pamangkin ni David. (1Cr 2: 
15, 16) Pinarangalan si Asahel bilang isa sa 30 na- 
mumukod-tanging mandirigma sa ilalim ni David, 
anupat partikular siyang nakilala sa kaniyang bilis, 
“tulad ng isa sa mga gasela na nasa malawak na pa- 
rang.” (2Sa 2:18: 23:24) Ito mismo ang nagpahamak 
sa kaniya. Pagkatapos ng isang tagisan ng lakas sa 
may Tipunang-tubig ng Gibeon at ng kasunod na 
pagkatalo ng mga hukbong Israelita sa ilalim ni Ab- 
ner, walang-lubay na tinugis ni Asahel ang tumata- 
kas na si Abner. Pagkatapos na makalawang ulit na 
pakiusapan si Asahel na tigilan nito ang pagtugis, 
inulos ng malakas na si Abner ang tiyan ni Asahel 
gamit ang puluhang dulo ng kaniyang sibat, at agad 
itong namatay. Bagaman nang maglaon ay pinau- 
rong ng kapatid ni Asahel na si Joab ang Judeanong 
mga hukbo bilang tugon sa mga pangangatuwiran 
ni Abner, nagkimkim ng hinanakit si Joab dahil sa 
pagkamatay ni Asahel anupat nang bandang huli ay 
may-katusuhan niyang minaniobra ang mga kala- 
gayan upang mapatay niya si Abner sa pamamagi- 
tan ng tabak.---2Sa 2:12-28, 3:22-27. 

Sa 1 Cronica 27:7, si Asahel ay nakatala bilang ku- 
mandante ng isang pangkat sa buwanang kaayusan 
para sa mga sundalo. Yamang namatay si Asahel 
bago pa maging hari si David sa buong Israel, ang 
pagbanggit sa kaniya rito ay maaaring may kinala- 
man sa kaniyang sambahayan, na kinatawanan ng 
kaniyang anak na si Zebadias, na tinutukoy sa teks- 
to bilang kahalili ni Asahel. Ang isa pang posibilidad 
ay ang sinabi sa The Interpreter's Dictionary of the 
Bible (inedit ni G. A. Buttrick, 1962, Tomo 1, p. 244): 
“Maaaring ang ipinakikita rito ay ang unang kaayu- 
san ng hukbo ni David, na inorganisa noong maa- 
gang bahagi ng pamamahala ng hari sa Juda, at 
maaaring ang orihinal na talaang ito ay iwinasto sa 
pamamagitan ng pagtatala kay Zebadias, na anak at 
kahalili ni Asahel sa hukbong ito.”--Ihambing ang 
1Cr 12. 

2. Isa sa mga Levita na inatasang magturo ng 
Kautusan sa buong Juda, pasimula noong ikatlong 
taon ng paghahari ni Jehosapat (934 B.C.E.).--2Cr 
17:7, 8; ihambing ang Deu 33:8-10. 

3. Isang komisyonado na naglingkod sa templo 
noong panahon ng paghahari ni Hezekias (745- 
717 B.C.E.) anupat isa sa mga nag-asikaso sa mga 
abuloy at ikapu.---2Cr 31:13. 

4. Ang ama ng isang tao na nagngangalang Jo- 
natan, isang kapanahon ni Ezra.--Ezr 10:15, ting- 
nan ang JAHZFIAS. 


ASAN 


ASAIAS [Si Jah ang Gumawa]. 

1. Isang inapo ni Merari, ikatlong anak ni Levi, at 
ulo ng isang sambahayan sa panig ng ama. Isa siya 
sa mga pinuno na kabilang sa mga Levitang kasama 
sa grupo ng 862 na pinili upang makibahagi sa pag- 
aahon ng kaban ng tipan sa Jerusalem noong ikala- 
wang pagkakataon na tangkain ni David na ilipat 
ang kaban (na naging matagumpay naman).--1Cr 
6:29, 30, 15:4-12. 

2. Isang pinuno ng tribo ni Simeon noong mga 
araw ni Haring Hezekias (745-717 B.C.E.). Kabilang 
siya sa mga Simeonita na nakibahagi sa pagbihag sa 
isang matabang libis sa lugar ng Gedor, na tinata- 
hanan noon ng mga Hamita at mga Meunim.---1Cr 
4:36-41. 

3. Bilang “lingkod ng hari,” isa siya sa pangkat na 
binubuo ng limang lalaki, sa pangunguna ni Hilkias, 
na isinugo ni Haring Josias sa propetisang si Hulda 
upang sumangguni kay Jehova tungkol sa kahu- 
lugan ng natuklasang aklat ng Kautusan (noong 
642 B.C.E.).--2Ha 22:3, 8, 12-14: 2Cr 34:20, 21. 

4. Ang panganay ng mga Shilonita (1Cr 9:1-3, 5), 
na nakatalang kabilang sa mga bumalik mula sa 
Babilonya pagkaraan ng pagkatapon. Sa Nehemias 
11:5, may binanggit na Maaseias na isang “Shelani- 
ta” at inapo ni Juda, at dahil magkahawig ang kahu- 
lugan ng kanilang mga pangalan (ang Maaseias ay 
nangangahulugang “Gawain ni Jehova"), ipinapala- 
gay ng ilan na sila ay iisang tao na nagmula kay 
Shela, ang bunsong anak ni Juda sa anak na babae 
ni Shua na Canaanita.--Gen 38:2, 5; tingnan ang 
MAASEIAS Blg. 17. 


ASAN [posible, Usok]. Isang lunsod sa Sepela 
o rehiyon ng mabababang lupain ng Juda. Bagaman 
ito'y orihinal na nakaatas sa Juda, nang maglaon ay 
ibinigay ito sa Simeon, sapagkat masyadong malaki 
ang teritoryo ng Juda. (Jos 15:42: 19:7, 9: 1Cr 4:32) 
Mula sa Simeon, napasalin ito sa Levitang pamilya 
ng mga Kohatita. (1Cr 6:54, 59) Binabanggit sa 
1 Samuel 30:30 ang “Borasan” bilang isa sa mga lun- 
sod sa rehiyon na pinadalhan ni David ng mga sam- 
sam pagkatapos ng tagumpay niya laban sa mga 
Amalekita, at ipinapalagay ng ilan na ito ang Asan. 
Sa Josue 21:16, ipinakikita ang talaan ng mga lun- 
sod na ibinigay sa mga Kohatita, na katugma niya- 
ong nasa 1 Cronica 6:59, ngunit “Ain” ang lumilitaw 
sa talaan ng Josue sa halip na Asan. Bilang komen- 
to sa tekstong iyon, sinasabi ng Soncino Books of the 
Bible (London, 1950) na maaaring Ain-ashan ang 
buong pangalan ng lunsod. 

Ipinapalagay ng marami na ang Asan ay ang 
Khirbet “Asan, na mga 2.5 km (1.5 mi) sa HK ng ma- 
kabagong Beer-sheba, sa tabi ng Nahal “Ashan. Na- 
niniwala naman si Yohanan Aharoni na ang Asan 


ASAP 


ay ang Tel Bet Mirsham, na 25 km (16 na mi) 
sa HHS ng Beer-sheba. 


ASAP [Siya [Ang Diyos] ay Nagtipon]. 

1. Isang anak ni Levi sa pamamagitan ni Gersom. 
(1Cr 6:39, 43) Noong panahon ng paghahari ni Ha- 
ring David (1077-1038 B.C.E.), si Asap ay inatasan 
ng mga Levita bilang isang punong mang-aawit at 
manunugtog ng mga simbalo, anupat kasama siya 
sa mga naghatid sa Kaban nang iahon ito mula sa 
tahanan ni Obed-edom patungo sa “Lunsod ni Da- 
vid.” (1Cr 15:17, 19, 25-29) Pagkatapos nito, si Asap, 
kasama nina Heman at Etan, ay naglingkod sa harap 
ng tabernakulo bilang tagapanguna sa pagtugtog at 
pag-awit. (1Cr 6:31-44) Tulad nina Heman at Jedu- 
tun (lumilitaw na siya rin si Etan), si Asap ay tina- 
tawag ding isang “tagapangitain,” na “nanghuhula 
na may alpa.”--1Cr 25:1-6, 2Cr 29:30, 35:15. 

Ang mga anak ni Asap ay nanatiling isang panta- 
nging grupo sa mga kaayusan para sa orkestra at 
sa koro, anupat gumanap ng prominenteng bahagi 
noong pasinayaan ang templo at iahon ang Ka- 
ban mula sa Sion patungo sa lokasyon ng templo 
(2Cr 5:12), noong panahon ng mga reporma ni Ha- 
ring Hezekias (2Cr 29:13-15): at noong ipagdiwang 
ang dakilang Paskuwa sa panahon ng paghahari ni 
Haring Josias. (2Cr 35:15, 16) Ang ilan sa kaniyang 
mga inapo ay kabilang din sa unang grupo na bu- 
malik sa Jerusalem mula sa pagkatapon sa Babilo- 
nya.--Ezr 2:1, 41; Ne 7:44. 

Sa mga superskripsiyon ng Awit 50 at 73 hang- 
gang 83, binabanggit na si Asap ang kumatha ng 
mga awit na ito. Gayunman, malamang na ginamit 
ang pangalan niya sa mga ito upang tumukoy sa 
sambahayan sa panig ng ama kung saan siya ang 
ulo, yamang malinaw na ang inilalarawan ng ilan sa 
mga awit (Aw 79, 80) ay mga pangyayari na lampas 
pa sa mga araw ni Asap. 

2. Isang inapo ng anak ni Levi na si Kohat. Ang 
kaniyang mga inapo ay naglingkod sa tabernakulo 
bilang mga bantay ng pintuang-daan noong pana- 
hon ni Haring David.---1Cr 26:1, Bil 16:1. 

3. Si “Joa na anak ni Asap na tagapagtala” ay bi- 
nabanggit na kabilang sa mga opisyal ni Haring He- 
zekias [745-717 B.C.E.]. (2Ha 18:18, 37, Isa 36:3, 22) 
Bagaman ikinakapit kay Asap ng Cyclopaedia of Bi- 
blical Literature ni John Kitto (1880, Tomo I, p. 233) 
ang terminong “tagapagtala,” ipinapalagay ng kara- 
mihan sa mga iskolar na tumutukoy ito kay Joa (sa- 
makatuwid, si Joa ben Asap, na tagapagtala). Ya- 
mang ang terminong “anak” ay malimit gamitin 
upang tumukoy sa “inapo,” iniisip ng ilan na ang 
Asap na ito ay siya ring Blg. 1. 

4. Ang “tagapag-ingat ng parke” ni Haring Arta- 
jerjes noong panahong bumalik si Nehemias sa Jeru- 
salem (455 B.C.E.). (Ne 2:8) Ang parkeng ito ay 


218 


isang makahoy na lugar, marahil ay nasa Lebanon, 
na kontrolado rin noon ng mga Persiano. Ang pa- 
ngalang Hebreo ng tagapag-ingat ng parke ay maa- 
aring nagpapahiwatig na siya ay isang Judio na may 
ganitong opisyal na posisyon, gaya rin ni Nehemias 
na naglingkod sa mahalagang posisyon bilang kati- 
wala ng kopa ng hari.—Ne 1:11. 


ASAREI. [Isa sa apat na anak na lalaki ni Jeha- 
lelel na mula sa tribo ni Juda.---1Cr 4:16. 


ASARELA. Isang anak ni Asap na kasama sa 
mga pangkat na naglilingkod bilang mga manunug- 
tog at mang-aawit sa bahay ni Jehova noong pana- 
hon ni David. (1Cr 25:1, 2) Malamang na ang Jesare- 
la sa talata 14 ay ibang anyo ng kaniyang pangalan. 


ASAROL. Tingnan ang PaGsAsAKA, MGA KAGA- 
MITAN SA. 
ASAWANG BABAE. Isang babaing may asa- 


wa. Sa Hebreo, ang ish-shah'ay nangangahulugang 
“babae” (sa literal, isang babaing tao) o “asawang 
babae”: ang asawang babae ay tinutukoy bilang isa 
na “pag-aari ng asawang lalaki.” (Isa 62:4, tlb sa 
Rbi8) Sa Griego, ang gyne” ay maaaring mangahu- 
lugang “asawang babae,” o kaya nama'y “babae,” 
may asawa man o wala. Binigyan ng Diyos na Jeho- 
va ang unang lalaking si Adan ng isang asawang 
babae sa pamamagitan ng pagkuha ng isang tad- 
yang mula sa kaniya na ginawa Niyang babae. Sa 
gayon, ang babae ay naging buto ng kaniyang mga 
buto at laman ng kaniyang laman. Siya ang kapu- 
punan ni Adan at nilalang upang maging katulong 
niya. (Gen 2:18, 20-23) Tuwirang nakipag-ugnayan 
ang Diyos kay Adan, at itinawid naman ni Adan sa 
kaniyang asawa ang mga utos ng Diyos. Dahil siya 
ang unang nilalang at dahil nilalang siya ayon sa 
wangis ng Diyos, siya ang may pribilehiyo na ma- 
ging ulo ng babae at tagapagsalita ng Diyos sa ba- 
bae. Ang kaniyang pagkaulo ay dapat niyang gam- 
panan nang may pag-ibig, at ang babae bilang 
isang katulong ay dapat makipagtulungan sa pagtu- 
pad sa utos na magpakarami.--Gen 1:28: tingnan 
ang BABAE. 

Pagkatapos magkasala ng mag-asawa, una ay si 
Eva, na sa halip na maging katulong ng kaniyang 
asawa ay naging isang manunukso, at pagkatapos 
ay si Adan, na sumunod sa kaniyang pagsalansang, 
nagpahayag ang Diyos ng kahatulan sa babae, na 
sinasabi: “Palulubhain ko ang kirot ng iyong pagda- 
dalang-tao, sa mga hapdi ng panganganak ay mag- 
luluwal ka ng mga anak, at ang iyong paghahangad 
ay magiging ukol sa iyong asawa, at pamumunuan 
ka niya.” (Gen 3:16) Mula noong panahong iyon, sa 
maraming grupo ng mga tao sa lupa, ang babae ay 


219 


talaga ngang pinamunuan ng kaniyang asawa, ka- 
dalasa'y sa napakalupit na paraan, at sa halip na 
maging isang kasama at katulong, sa maraming 
kaso ay pinakitunguhan siyang gaya ng isang alila. 

Sa Sinaunang mga Hebreo. Sa sinaunang 
mga Hebreo, ang lalaki ang ulo ng sambahayan at 
may-ari (sa Hebreo, baal) ng kaniyang asawa, at 
ang babae naman ang pag-aari (beʻu-lah’). Sa mga 
lingkod ng Diyos, ang asawang babae ay may mara- 
ngal at kagalang-galang na dako. Ang makadiyos na 
mga babae na may espiritu at kakayahan, bagaman 
nasa ilalim ng pagkaulo ng kani-kanilang asawang 
lalaki, ay nagkaroon ng malaking kalayaan sa pagki- 
los at naging maligaya sa kanilang dako. Pinagpala 
sila anupat ginamit sila ng Diyos na Jehova upang 
magsagawa ng pantanging mga paglilingkod para sa 
kaniya. Ang ilan sa maraming halimbawa sa Bibliya 
ng tapat na mga asawang babae ay sina Sara, Rebe- 
ka, Debora, Ruth, Esther, at Maria na ina ni Jesus. 

Pinangalagaan ang asawang babae sa ilalim ng 
Kautusan. Bagaman ang asawang lalaki ang may 
nakatataas na posisyon sa kaayusan ng pag-aasawa, 
tinagubilinan siya ng Diyos na paglaanan at panga- 
lagaan ang kaniyang pamilya sa materyal at sa es- 
pirituwal na paraan. Gayundin, kapag may gina- 
wang masama ang sinuman sa pamilya, nagdudulot 
ito ng kasiraang-puri sa kaniya: dahil dito, mabigat 
ang kaniyang pananagutan. At bagaman mas mala- 
laki ang kaniyang pribilehiyo kaysa sa asawang ba- 
bae, pinangalagaan ng kautusan ng Diyos ang asa- 
wang babae at binigyan ito ng ilang natatanging 
pribilehiyo kung kaya naging maligaya at mabunga 
ang kaniyang pamumuhay. 

Ang ilang halimbawa ng mga probisyon ng Kau- 
tusan na nagsasangkot sa asawang babae ay ang 
mga sumusunod: Ang asawang lalaki o ang asa- 
wang babae ay maaaring patayin dahil sa panga- 
ngalunya. Kung naghihinala ang asawang lalaki na 
lihim siyang pinagtaksilan ng kaniyang asawa, ma- 
aari niya itong dalhin sa saserdote upang mahatu- 
lan ng Diyos na Jehova ang bagay na ito, at kung 
nagkasala ang babae, ang sangkap nito sa pag- 
aanak ay matutuyot, sa kabilang dako naman, kung 
hindi ito nagkasala, kailangang pangyarihin ng asa- 
wang lalaki na ito ay magdalang-tao, sa gayon ay 
hayagan niyang kinikilala na wala itong sala. (Bil 5: 
12-31) Maaaring diborsiyuhin ng asawang lalaki ang 
kaniyang asawa kung makasumpong siya rito ng 
isang bagay na marumi. Malamang na kabilang dito 
ang mga bagay na gaya ng pagpapakita ng matin- 
ding kawalang-galang sa asawang lalaki o pagdada- 
la ng kadustaan sa kaniyang sambahayan o sa sam- 
bahayan ng kaniyang ama. Ngunit ang asawang 
babae ay ipinagsanggalang ng kahilingan na dapat 
sumulat ang asawang lalaki ng isang kasulatan ng 
diborsiyo para sa asawang babae. Pagkatapos ay 


ASAWANG BABAE 


malaya na siyang makapag-aasawa ng ibang lalaki. 
(Deu 24:1, 2) Kung nanata ang asawang babae at 
ipinalagay ng kaniyang asawang lalaki na hindi ito 
matalinong gawin o makasasama ito sa kapakanan 
ng pamilya, maaari itong pawalang-saysay ng asa- 
wang lalaki. (Bil 30: 10-15) Gayunman, iningatan ni- 
yaon ang asawang babae mula sa padalus-dalos na 
pagkilos na maaaring magdulot sa kaniya ng sulira- 
nin. 

Ang poligamya ay pinahintulutan sa ilalim ng Ka- 
utusang Mosaiko ngunit tinakdaan ng mga batas 
upang mapangalagaan ang asawang babae. Hindi 
maaaring ilipat ng asawang lalaki ang karapatan sa 
pagkapanganay mula sa anak ng isang asawa na 
hindi gaanong iniibig tungo sa anak ng kaniyang 
paboritong asawa. (Deu 21:15-17) Kung ang isang 
Israelitang anak na babae ay ipinagbili ng kaniyang 
ama bilang alila at kinuha siya ng kaniyang pangi- 
noon upang maging kinakasamang babae nito, ma- 
aari siyang ipatubos ng may-ari sa kaniya kung hin- 
di siya kinalugdan nito, ngunit hindi siya maaaring 
ipagbili nito sa mga taong banyaga. (Exo 21:7, 8) 
Kung kinuha siya ng alinman sa kaniyang pangi- 
noon o anak nito upang maging kinakasamang ba- 
bae at pagkatapos ay nag-asawa ito ng ibang babae, 
dapat siyang paglaanan nito ng pagkain, pananamit, 
at tirahan, at gayundin ng kaniyang kaukulan bi- 
lang asawa.---Exo 21:9-11. 

Kung pinaratangan ng isang lalaki ang kani- 
yang asawang babae na diumano'y may-kabulaa- 
nan itong nag-angking birhen noong ikasal sila at 
napatunayan namang bulaan ang kaniyang para- 
tang, parurusahan siya at kailangan niyang bayaran 
ang ama nito nang makalawang ulit ng halaga na 
kapalit ng mga dalaga at hindi niya ito maaaring di- 
borsiyuhin sa lahat ng kaniyang mga araw. (Deu 
22:13-19) Kung dinaya naman ng isang lalaki ang 
isang dalaga na hindi pa naipakikipagtipan upang 
masipingan ito, kailangan niyang magbigay sa ama 
nito ng bayad sa pag-aasawa at kung papayag ang 
ama, pakakasalan niya ito at hindi niya ito maaaring 
diborsiyuhin sa lahat ng kaniyang mga araw.---Deu 
22:28, 29; Exo 22:16, 17. 

Bagaman ang posisyon ng asawang babae sa lipu- 
nang Hebreo noon ay naiiba sa katayuan ng isang 
asawang babae sa lipunang Kanluranin sa ngayon, 
ang tapat na asawang babaing Hebreo ay nakadama 
ng kasiyahan sa kaniyang posisyon at sa kaniyang 
gawain. Tumutulong siya sa kaniyang asawa, nag- 
aalaga ng pamilya, namamahala sa sambahayan, at 
nasisiyahan at nalulugod sa maraming bagay, anu- 
pat lubusan niyang naipamalas ang kaniyang pag- 
kababae at ang kaniyang mga talento. 

Paglalarawan sa Isang Mabuting Asawang 
Babae. Ang maligayang kalagayan at mga gawain 


ASAWANG LALAKI 


ng isang tapat na asawang babae ay inilalarawan sa 
Kawikaan 31. Sinasabing ang halaga niya sa kani- 
yang asawa ay higit pa kaysa sa mga korales. Ma- 
pagkakatiwalaan siya nito. Masipag siya---naghaha- 
bi, gumagawa ng mga damit para sa kaniyang 
pamilya, bumibili ng pangangailangan ng samba- 
hayan, nagtatrabaho sa ubasan, namamahala sa 
isang sambahayan kasama ng mga lingkod, tumu- 
tulong sa mga nangangailangan, naglalaan ng ma- 
gagandang kasuutan para sa kaniyang pamilya, ku- 
mikita pa nga sa pamamagitan ng kaniyang mga 
gawang-kamay, naghahanda sa kaniyang pamilya 
para sa mga kagipitan sa hinaharap, nagpapahayag 
ng kaniyang niloloob nang may karunungan at ma- 
ibiging-kabaitan, at, dahil sa kaniyang pagkatakot 
kay Jehova at mabubuting gawa, tumatanggap siya 
ng papuri mula sa kaniyang asawa at mula sa kani- 
yang mga anak, sa gayon ay pinararangalan niya sa 
lupain ang kaniyang asawa at ang kaniyang pamil- 
ya. Walang alinlangan na siyang nakasumpong ng 
mabuting asawa ay nakasumpong ng mabuting ba- 
gay at nagtatamo ng kabutihang-loob mula kay Je- 
hova.--Kaw 18:22. 

Sa Kongregasyong Kristiyano. Ang paman- 
tayan sa kongregasyong Kristiyano ay na ang asa- 
wang lalaki ay dapat na magkaroon lamang ng 
isang buhay na asawa. (1Co 7:2, 1Ti 3:2) Inuutusan 
ang mga asawang babae na magpasakop sa kani- 
kanilang asawang lalaki, siya man ay mananampa- 
latayang Kristiyano o hindi. (Efe 5:22-24) Hindi da- 
pat ipagkait ng mga asawang babae ang kaukulang 
pangmag-asawa, sapagkat gaya ng asawang lalaki, 
siya rin ay “walang awtoridad sa kaniyang sariling 
katawan.” (1Co 7:3, 4) Tinatagubilinan ang mga asa- 
wang babae na gawing kanilang pangunahing ka- 
gayakan ang lihim na pagkatao ng puso, anupat 
nagluluwal ng mga bunga ng espiritu, upang sa pa- 
mamagitan ng kanilang paggawi ay mawagi nila sa 
Kristiyanismo ang di-sumasampalatayang asawang 
lalaki.---1Pe 3:1-6. 

Makasagisag na Paggamit. Sa makasagisag 
na diwa, tinukoy ni Jehova ang Israel bilang kani- 
yang asawang babae dahil sa kaniyang tipan sa ban- 
sang iyon. (Isa 54:6) Tinutukoy ng apostol na si Pa- 
blo si Jehova bilang ang Ama ng mga Kristiyanong 
inianak sa espiritu, at tinutukoy niya “ang Jerusalem 
sa itaas” bilang ang kanilang ina, anupat para bang 
naging asawa ito ni Jehova sa layuning magluwal ng 
mga Kristiyanong inianak sa espiritu. (Gal 4:6, 7, 26) 
Ang kongregasyong Kristiyano naman ay tinutukoy 
bilang ang kasintahang babae, o asawang babae, ni 
Jesu-Kristo.--Efe 5:23, 25; Apo 19:7; 21:2, 9. 


ASAWANG LALAKI. Sa Hebreo, ang lala- 
king may asawa ay tinutukoy ng terminong “ish 
(lalaki) at sa Griego naman ay ng terminong a-ner 


220 


(taong lalaki). (Os 2:16, tlb sa Rbi8, Ro 7:2, Int) Ang 
iba pang terminong Hebreo na ginagamit may ki- 
nalaman sa asawang lalaki ay “adhohn” (pangi- 
noon), baal (may-ari, panginoon), at re'a‘ (kasa- 
mahan; kaibigan). (Gen 18:12, 20:3, Jer 3:20) Sa 
Israel, ang isang lalaki na ipinakipagtipan, o ikaka- 
sal na, ay tinukoy rin bilang “asawa” (husband) at 
ang babae bilang “asawa” (wife). Deu 22:23, 24, 
Mat 1:18-20. 

Ang isang lalaki ay maaaring makipagkasundo na 
pakasalan ang isang babae sa hinaharap sa pama- 
magitan ng pagbabayad sa ama nito o sa mga taga- 
pag-alaga nito ng dote, o salaping pambili. (Exo 22: 
16, 17) Pagkatapos ay nagiging pag-aari niya ang 
babae. (Exo 20:17) Ang salitang ba “al, nangangahu- 
lugang “may-ari, panginoon,” ay ikinakapit sa lalaki, 
at ang babae ay tinatawag namang be'u-lah', nanga- 
ngahulugang “inaari bilang asawang babae.” (Gen 
20:3, Deu 22:22, Isa 62:4) Sinabi ni Jehova sa sinau- 
nang bansang Israel: “Ako ang naging inyong asa- 
wang nagmamay-ari [isang anyo ng ba'al|.”---Jer 
3:14, Isa 62:4, 5, tingnan ang MANA (Yugto ng Kau- 
tusan). 

Noong panahon ng mga patriyarka, ang asawang 
lalaki ang nagsilbing saserdote at hukom sa loob ng 
pamilya, at sa buong Kasulatan, ang asawang lalaki 
at ama ay halos laging pinag-uukulan ng matinding 
paggalang.--Gen 31:31, 32, Job 1:5; 1Pe 3:5, 6, 
ihambing ang Deu 21:18-21, Es 1:10-21. 

Pagkaulo. Kapag pinakasalan ng lalaki ang 
isang babae, isinasailalim niya ito sa isang bagong 
kautusan, ang 'kautusan ng asawang lalaki, at sa 
gayon ay maaaring gumawa ang asawang lalaki ng 
mga alituntunin at mga regulasyon para sa kani- 
yang pamilya. (Ro 7:2, 3) Siya ang nagiging ulo ng 
babae at dapat itong magpasakop sa kaniya. (Efe 
5:21-24, 33) Isa itong relatibong pagkaulo dahil sa 
nakatataas na pagkaulo ng Diyos at ni Kristo.---1Co 
11:3. 

Bagaman ang asawang lalaki ang ulo ng samba- 
hayan, hinihilingan siyang ibigay sa kaniyang asa- 
wa ang kaukulang pangmag-asawa, ang seksuwal 
na pakikipagtalik, sapagkat “ang asawang lalaki ay 
walang awtoridad sa kaniyang sariling katawan, 
kundi ang kaniyang asawa.” (1Co 7:3-5) Siya rin ang 
may pananagutan sa espirituwal at materyal na ka- 
pakanan ng kaniyang pamilya.--Efe 6:4; 1Ti 5:8. 

Mabigat ang pananagutan ng asawang lalaki da- 
hil sa kaniyang pagkaulo. Bagaman siya ang ulo ng 
kaniyang asawa, kailangan niyang kilalanin na ma- 
halaga ang asawang babae sa paningin ng Diyos, 
lalo na kung ito ay isang Kristiyano. Dapat niya 
siyang ibigin gaya ng pag-ibig niya sa kaniyang sa- 
rili, sapagkat silang dalawa ay “isang laman.”---Gen 
2:24: Mat 19:4-6, Efe 5:28, 33. 


221 


Dapat ipakita ng mga asawang lalaki sa kani-kani- 
lang asawa ang maibiging pangangalaga na gaya 
ng ginagawa ni Kristo sa kongregasyon. (Efe 5:25, 
28-30, 33) Dapat nilang kilalanin na ang asawang 
babae ay “isang mas mahinang sisidlan,” anupat 
pinag-uukulan ito ng karangalan at isinasaalang- 
alang ang kaniyang pisikal at emosyonal na kayari- 
an at ang kaniyang nagbabagong kalagayan. Lalo na 
itong mahalaga kung ang mag-asawa ay mga Kris- 
tiyano, yamang pareho silang tagapagmana ng “di- 
sana-nararapat na biyaya ng buhay,” upang hindi 
mahadlangan ang mga panalangin ng asawang la- 
laki. (1Pe 3:7) Kahit na ang asawang babae ay hindi 
mananampalataya, hindi ito dahilan upang diborsi- 
yuhin o hiwalayan siya ng asawang lalaki. Sa halip, 
ang asawang lalaki ay dapat tumahang kasama nito 
kung sumasang-ayon ito at dapat niyang isaisip na 
maaari niya itong matulungan na maging isang 
mananampalataya at dapat din niyang sikaping ma- 
iligtas ang kanilang mga anak.--1Co 7:12, 14, 16, 
tingnan ang AMA, PAG-AASAWA, PAMILYA. 

Diborsiyo. Sa ilalim ng Kautusang Mosaiko, 
maaaring diborsiyuhin ng lalaki ang kaniyang asa- 
wa, ngunit hindi maaaring diborsiyuhin ng babae 
ang lalaki. Kailangang bigyan ng lalaki ang babae 
ng isang nasusulat na kasulatan ng diborsiyo. (Deu 
24:1-4) Ipinakita ni Jesu-Kristo na ang gayong kaa- 
yusan para sa diborsiyo sa Israel ay ginawa bilang 
pagbibigay-laya dahil sa katigasan ng kanilang ulo. 
(Mat 19:8) Gayunman, kung dayain ng isang lala- 
ki ang isang dalaga na hindi pa naipakikipagtipan 
upang masipingan ito, ito ay magiging kaniyang 
asawa (malibang tumanggi ang ama nito na ibigay 
ito sa kaniya), at hindi siya pinahihintulutang dibor- 
siyuhin ito sa lahat ng kaniyang mga araw.---Deu 
22:28, 29. 

Idiniriin kapuwa ng Hebreong Kasulatan at ng 
Kristiyanong Griegong Kasulatan na sa kaniyang 
asawa lamang dapat makipagtalik ang asawang la- 
laki (Kaw 5:15-20) at na ang pag-aasawa ay dapat 
panatilihing marangal, sapagkat hahatulan ng Diyos 
ang mga mapakiapid at mga mangangalunya. (Heb 
13:4) Noong panahon ng mga patriyarka at sa ilalim 
ng Kautusan, ang poligamya at ang pagkakaroon ng 
mga kinakasamang babae ay pinahintulutan ni Je- 
hova, ngunit sa kaayusang Kristiyano, ang isang la- 
laki ay maaari lamang magkaroon ng isang buhay 
na asawa. (Gen 25:5, 6, 29:18-28, Deu 21:15-17: Mat 
19:5: Ro 7:2, 3, 1Ti 3:2) Ang tanging maka-Kristiya- 
nong saligan para sa diborsiyo at muling pag-aasa- 
wa ay “pakikiapid.”--Mat 19:9: tingnan ang PAKI- 
KIAPID. 

Makatalinghagang Paggamit. Yamang ang 
sinaunang bansang Israel ay nakabuklod kay Jeho- 
va sa pamamagitan ng tipang Kautusan, ang Diyos 


ASDOD 


ang kanilang “asawang nagmamay-ari.” (Jer 3:14) 
Tinutukoy ng apostol na si Pablo si Jehova bilang 
ang Ama ng mga pinahirang Kristiyano, na kani- 
yang espirituwal na mga anak, at ang “Jerusalem sa 
itaas” bilang ang kanilang ina, anupat ipinahihiwa- 
tig na itinuturing ni Jehova ang kaniyang sarili na 
asawang lalaki ng Jerusalem na ito.---Gal 4:6, 7, 26, 
ihambing ang Isa 54:5. 

Si Jesu-Kristo ay itinuturing na Asawang Lalaki 
ng kongregasyong Kristiyano. (Efe 5:22, 23, Apo 
19:7: 21:2) Idiniriin ng paghahambing na ito ang ka- 
niyang pagkaulo at maibiging pangangalaga sa kon- 
gregasyon. Ibinigay niya ang kaniyang sariling bu- 
hay alang-alang sa kaniyang kasintahang babae, at 
patuloy niya itong pinakakain at inaaruga. 


ASBEA [Hayaan Akong Pasumpain ang Isa]. 
Ang sambahayan ni Asbea ay nagmula sa anak ni 
Juda na si Shela at nakilala sa paggawa ng mainam 
na kayo. (1Cr 4:21) Binabanggit pa ng mga Targum 
na ang kanilang lino ay ginagawa para sa mga hari 
at mga saserdote. 


ASBEL, MGA ASBELITA. Si Asbel ay isang 
anak ni Benjamin, nakatala bilang ikatlo sa Gene- 
sis 46:21, ngunit ikalawa sa 1 Cronica 8:1. Noong 
1728 B.C.E., pumaroon siya sa Ehipto kasama ng 
pamilya ni Jacob. Lumilitaw na tinatawag siyang Je- 
diael sa 1 Cronica 7:6, 10. Ang mga Asbelita, na ka- 
niyang mga inapo, ay inirehistro sa sensus na kinu- 
ha sa mga disyertong kapatagan ng Moab noong 
mga 1473 B.C.E.--Bil 26:38. 


ASDOD. Isa sa limang pangunahing lunsod ng 
mga Filisteo sa ilalim ng kanilang “mga panginoon 
ng alyansa” at maliwanag na ang sentro ng relihi- 
yon ng Filistia lakip ang pagsamba nito sa huwad na 
diyos na si Dagon. Ang iba pang mga lunsod ay ang 
Gat, Gaza, Askelon, at Ekron. (Jos 13:3) Ipinapala- 
gay na ang Asdod ay ang Esdud (Tel Ashdod) na 
mga 6 na km (3.5 mi) papaloob mula sa TTS ng ma- 
kabagong Asdod na nasa baybayin. 

Una itong binanggit sa Josue 11:22 bilang ang lu- 
gar na tinitirahan ng nalabi sa malahiganteng mga 
Anakim, kasama ng Gaza at Gat. Dahil sa mataas 
na lugar na pinagtayuan nito at sa posisyon nito 
sa daang militar na nasa kahabaan ng baybayin 
mula Ehipto hanggang Palestina, ang Asdod ay 
nasa estratehikong lokasyon kung tungkol sa mga 
operasyong militar. Noong panahon ng pananakop 
ng Israel, ito, kasama ang mga karatig na nayon, ay 
iniatas sa Juda (Jos 15:46, 47): ngunit maliwanag na 
ang mga tumatahan dito ay kabilang sa “mga tuma- 
tahan sa mababang kapatagan” na hindi maitaboy 
“sapagkat mayroon silang mga karong pandigma na 
may mga lingkaw na bakal.”--Huk 1:19. 


ASDODITA 


Ang mga Filisteong lunsod ay waring nasa tuga- 
tog ng kanilang kapangyarihan noong panahon ni 
Haring Saul. Bago ang paghahari ni Saul, dumanas 
ng matinding pagkatalo ang mga Israelita sa Ebene- 
zer sa kamay ng mga Filisteo. Binihag ng mga ito 
ang kaban ng tipan, pagkatapos ay dinala nila iyon 
sa Asdod at inilagay sa templo ni Dagon, sa tabi ng 
imahen ng kanilang diyos. Pagkatapos ng dalawang 
kahihiyan na makahimalang nangyari sa imahen 
ni Dagon, ang mga Asdodita ay nagsimulang du- 
manas ng napakalubhang salot ng mga almora- 
nas anupat nagkagulo sila. Matapos magsanggunian 
ang mga panginoon ng alyansa ng mga Filisteo, ini- 
lipat nila ang Kaban sa lunsod ng Gat, na naging da- 
hilan upang umabot doon ang salot. Pagkaraan la- 
mang ng pitong buwan, ibinalik na nila ang Kaban 
sa Israel, kalakip ang isang handog na ginto.---1Sa 
5:1-6:18, tingnan ang FILISTIA, MGA FILISTEO. 

Bagaman natalo ni Haring David nang ilang beses 
ang mga Filisteo, maliwanag na ang kanilang mga 
pangunahing lunsod ay nanatiling independiyente 
hanggang noong panahon ni Haring Uzias (829- 
778 B.C.E.). Inilalarawan si Uzias bilang ang guma- 
wa ng “mga makinang pandigma” (2Cr 26:15), at si- 
nasabi sa atin sa 2 Cronica 26:6 na “lumabas [si 
Uzias] at nakipaglaban sa mga Filisteo at sinira ang 
pader ng Gat at ang pader ng Jabne at ang pader ng 
Asdod, pagkatapos ay nagtayo siya ng mga lunsod 
sa teritoryo ng Asdod at sa gitna ng mga Filisteo.” 

Maliwanag na ang teritoryo ng Asdod ay hindi 
nanatili sa ilalim ng kontrol ng Juda, sapagkat ipina- 
kikita ng mga inskripsiyon na noong bandang huli 
ay inalis ng Asiryanong si Haring Sargon II sa pu- 
westo ang nakaluklok na hari na si Azuri at inilagay 
si Ahimiti bilang kahalili nito. Dahil sa isang paghi- 
himagsik, naglunsad si Sargon ng kampanya laban 
sa Filistia, anupat nilupig niya ang Gat, “Asdu- 
du” (Asdod), at “Asdudimmu” (Asdod-sa-tabi-ng- 
Dagat, maliwanag na isang hiwalay na lugar na 
nasa baybaying dagat). Maaaring ito ang kampan- 
yang tinutukoy sa Isaias 20:1 at ang maliit na katu- 
paran ng hula sa Amos 1:8. Nang sumunod na siglo, 
iniulat ni Herodotus (Il, 157) na ang Asdod (Azotus) 
ay sumailalim sa isang pagkubkob na isinagawa ni 
Paraon Psamtik (Psammetichus) laban sa lunsod at 
tumagal nang 29 na taon. 

Sinasabi sa isang batong prisma ni Senakerib ng 
Asirya na si “Mitinti mula sa Asdod” ay nagdala sa 
kaniya ng mamahaling mga kaloob at humalik sa 
kaniyang mga paa, at isinusog nito may kinala- 
man kay Haring Hezekias ng Juda (745-717 B.C.E.): 
“Ang kaniyang mga bayan na sinamsaman ko, ki- 
nuha ko mula sa kaniyang bansa at ibinigay kay Mi- 
tinti, hari ng Asdod.” (Ancient Near Eastern Texts, 
inedit ni J. B. Pritchard, 1974, p. 287, 288) Waring 
mahina na ang Asdod noong panahon ni Jeremias 


222 


(pagkatapos ng 647 B.C.E.) anupat may binanggit 
siya na “nalabi ng Asdod.” (Jer 25:20) Sinabi ni 
Nabucodonosor, na nagsimulang mamahala noong 
624 B.C.E., na ang hari ng Asdod ay isa sa mga bi- 
langgo sa korte ng Babilonya.--Ihambing ang Zef 
2:4. 

Noong yugto pagkaraan ng pagkatapon, ang As- 
dod ay isa pa rin sa mga sumasalansang sa mga Is- 
raelita (Ne 4:7), at may-katindihang sinaway ni 
Nehemias ang mga Judiong nag-asawa ng mga ba- 
baing Asdodita, anupat nagkaroon sila ng mga anak 
na “nagsasalita ng Asdodita, at walang sinuman sa 
kanila ang marunong magsalita ng Judio.” (Ne 13: 
23, 24) Noon namang yugtong Macabeo, ang idola- 
trosong Asdod (tinatawag na Azotus) ay sinala- 
kay ni Judas Maccabaeus noong mga 163 B.C.E. at 
ng kapatid ni Judas na si Jonathan noong mga 
148 B.C.E., anupat sinunog ang templo ni Dagon no- 
ong ikalawang pagsalakay.---1 Macabeo 5:68, 10:84. 

Kapansin-pansin na ipinahiwatig sa hula ni Zaca- 
rias na ang Asdod ay sasakupin ng mga banyaga. 
Maliwanag na dahil mawawala na ang katutubong 
populasyong Filisteo at ang kanilang pamamahala, 
ang makahulang salita ay nagsabi: “Isang anak sa li- 
gaw ang uupo sa Asdod.”---Zac 9:6. 

Ang lunsod na ito ay muling itinayo ng mga Ro- 
mano humigit-kumulang noong taong 55 B.C.E. at 
mas nakilala sa Griegong pangalan nito na Azotus. 
Nakaulat sa Gawa 8:40 na si Felipe na ebanghelista 
ay dumaan sa Asdod noong naglalakbay siya upang 
mangaral. 


ASDODITA [Ng (Mula sa) Asdod]. Isang taong 
nakatira sa Filisteong lunsod ng Asdod. (Jos 13:3) 
Tulad ng iba pang mga Filisteo, ang mga Asdodita 
ay mga inapo ni Ham sa pamamagitan ni Mizraim 
at ni Casluhim, anupat lumilitaw na nakarating sila 
sa Canaan mula sa pulo ng Creta.---Gen 10:6, 13, 14; 
Am 9:7; tingnan ang ASsDOD, FILISTIA, MGA FILISTEO. 

Sa Nehemias 13:24, ang terminong “Asdodita” ay 
ikinakapit din sa kanilang wika. Dahil walang anu- 
mang rekord ng kanilang salita, hindi matiyak kung 
ang ginamit nila ay ang sinaunang wikang Filisteo 
o isang diyalekto na resulta ng maraming siglo ng 
pamumuno ng mga banyaga. 


ASENA. Ang ulo ng pamilya ng ilang Netineo 
na bumalik sa Jerusalem mula sa pagkatapon sa Ba- 
bilonya kasama ni Zerubabel noong 537 B.C.E. (Ezr 
2:1, 50) Gayunman, wala sila sa isang katulad na 
talaan sa Nehemias 7:52. 


ASENAPAR.. Ang pangalang ito ay lumilitaw 
sa isang bahagi ng aklat ng Ezra (4:10) na isinulat 
sa Aramaiko at maliwanag na pinaikling salin ng 
pangalan ng Asiryanong hari na si Ashurbanipal at, 


223 


tulad sa wikang Persiano na walang titik } ang du- 
long ] ng pangalang iyon ay hinalinhan ng r. Inili- 
pat ni Asenapar sa Samaria ang mga tumatahan sa 
Susa [kabisera ng Elam]. (Ihambing ang 2Ha 17:24- 
28.) Ipinakikita ng kasaysayan na si Ashurbanipal 
ang tanging Asiryanong hari na maaaring gumawa 
ng gayong pagkilos may kinalaman sa mga tumata- 
han sa Elam. 

Si Ashurbanipal ay anak ni Esar-hadon (Ezr 4:2) 
at apo ni Senakerib. Siya ay kapanahon ni Ha- 
ring Manases ng Juda (716-662 B.C.E.), na ang pa- 
ngalan ay masusumpungan sa isang prisma ni As- 
hurbanipal kung saan nakatala ang mga 20 hari na 
mga sakop ng Asirya. (Ihambing ang 2Cr 33: 10-13.) 
Sa kaniyang pamamahala, narating ng Asirya ang 
tugatog ng kapangyarihan nito. Lumilitaw na dahil 
hinirang siya bilang tagapagmanang prinsipe tatlo 
o apat na taon bago nito, kinuha ni Ashurbanipal 
ang trono ng Asirya nang mamatay ang kaniyang 
ama, samantalang ang kaniyang kapatid naman, na 
si Shamash-shum-u-kin, ay naging hari ng Babilo- 
nya. 

Sinugpo ni Ashurbanipal ang isang paghihimag- 
sik sa Ehipto, anupat nilupig niya at sinalanta ang 
lunsod ng Thebes (No-amon, ihambing ang Na 3:8- 
10). Nang maglaon ay nasangkot siya sa isang ma- 
tagal na pakikipaglaban sa kaniyang kapatid, ang 
hari ng Babilonya, at matapos niyang supilin ang 
Babilonya, winasak niya ang Susa na kabisera ng 
Elam. Ang panlulupig na ito ang saligan sa kasay- 
sayan upang matukoy na siya ang Asenapar sa Ezra 
4:9, 10. 

Gayunman, mas kilala si Ashurbanipal sa ka- 
niyang interes sa panitikan, isang katangiang di- 
pangkaraniwan sa mababagsik na Asiryanong mo- 
narka. Pasimula noong 1845 C.E., isiniwalat ng mga 
paghuhukay ang isang napakalaking aklatan na bi- 
nuo ni Ashurbanipal sa Nineve at naglalaman ng 
mga 22,000 tapyas na luwad at teksto. Bukod sa 
mga bulong, mga dasal, at mga himno, kabilang 
sa libu-libong akdang cuneiform ang mga artikulo 
tungkol sa kasaysayan, heograpiya, astronomiya, 
mga talahanayan para sa matematika, medisina, 
balarila, at mga dokumento sa negosyo na may ki- 
nalaman sa mga kontrata, bilihan, at pautang. Ang 
mga ito ay itinuturing na mahalagang mapagkuku- 
nan ng impormasyon tungkol sa Asirya. 
ASENAT. Anak ng Ehipsiyong saserdote na si 
Potipera ng On, na ibinigay ni Paraon kay Jose 
upang maging asawa nito. Siya ang ina nina Mana- 
ses at Efraim.---Gen 41:45, 50-52, 46:20. 


ASER [Maligaya: Kaligayahan]. 
1. Ang ikawalong anak na lalaki ni Jacob at ang 
ikalawa sa kaniyang dalawang anak kay Zilpa, na ali- 


ASH, KONSTELASYON NG 


lang babae ni Lea. (Gen 35:26) Sa gayon, ang ta- 
nging tunay na kapatid ni Aser ay si Gad. Ang apat 
na anak na lalaki at isang anak na babae ni Aser ay 
nakatala sa 1 Cronica 7:30, ngunit hindi binanggit 
ang pangalan ng kaniyang asawa. Hindi siya promi- 
nente sa 12 anak na lalaki ni Jacob. Gayunman, sa 
hula ng kaniyang ama nang ito'y mamamatay na, 
pinangakuan si Aser ng buhay na sagana sa masu- 
sustansiyang pagkain (Gen 49:20), at pinatutunayan 
ng kasaysayan ng kaniyang mga inapo na natupad 
ang hulang iyon. 

2. Ang pangalang ito ay tumutukoy rin sa tribo 
na nagmula kay Aser. Isang taon pagkatapos ng 
Pag-alis mula sa Ehipto, ang mga adultong inapong 
lalaki ng tribo ay may bilang na 41,500 (Bil 1:41) 
at, pagkalipas ng mga 39 na taon, ito'y umabot 
sa 53,400, anupat ang Aser ay naging ikalima sa 
mga tribo na may pinakamalaking populasyon. (Bil 
26:47) Sa kampo ng Israel, ang Aser ay nasa da- 
kong H ng tabernakulo, kasama ng mga tribo nina 
Dan at Neptali.---Bil 2:25-30. 

Bago pumasok ang Israel sa Canaan, ang makahu- 
lang pagpapala ni Moises ay muling humula ng 
isang masaganang takdang bahagi para sa Aser. Sa 
makasagisag na paraan, ang tribo ay “maglulubog 
ng paa nito sa langis.” (Deu 33:24, 25: ihambing ang 
Job 29:6.) Ang teritoryong itinakda sa kanila ay su- 
masaklaw sa mga baybaying kapatagan ng Medite- 
raneo mula sa ibaba ng bayan ng Dor, sa T ng Bun- 
dok Carmel, paitaas sa H hangganan ng Palestina sa 
Sidon. (Jos 17:7-11, 19:24-31) Kasama rito ang ilan 
sa pinakamatatabang lupain sa buong Israel, kung 
saan ang mga punong olibo ay naglalaan ng saga- 
nang langis, samantalang ang ibang mga prutas na- 
man ay naglalaan ng masasarap na pagkain na ang- 
kop ihain sa mesa ng hari. (Gen 49:20, Deu 33:24) 
Ang mga teritoryo ng Zebulon at Neptali ay nasa 
S ng Aser, samantalang ang Manases at Isacar na- 
man ay nasa dakong Tat TS. 

Binabanggit sa Josue 17:7 na ang Aser ay nasa 
hangganan ng tribo ni Manases. Binabanggit din 
ang Aser sa talata 10 ng mismong ulat na ito, kung 
saan ang teritoryo ng tribo ni Aser ang malinaw na 
tinutukoy. 


ASERA. 


ASERITA [Ni (Kay) Aser]. Isang inapo ni Aser, 
na ikalawang anak ni Jacob sa alilang babae ni Lea 
na si Zilpa (Gen 30:12, 13), isang miyembro ng tri- 
bo ni Aser.--Huk 1:31, 32, tingnan ang ASER. 


ASH, KONSTELASYON NG. Dahil ang mga 
salitang Hebreo na “Ash at 'A yish gayundin ang iba 
pang mga termino ay ginagamit sa dalawang kaso 
may kaugnayan sa araw, mga bituin, at langit, ipi- 
nahihiwatig nito na ang mga iyon ay tumutukoy sa 


Tingnan ang SAGRADONG POSTE. 


ASHUR 


isang konstelasyon sa langit. (Tingnan ang Job 9: 
7-9: 38:32, 33.) Sa kasalukuyan ay imposibleng ma- 
tiyak kung aling konstelasyon ang tinutukoy ng mga 
iyon anupat mas mabuting tumbasan na lamang ng 
transliterasyon ang pangalang ito (gaya ng nasa pa- 
magat) sa halip na isalin ang mga salitang Hebreo 
gamit ang espesipikong mga pangalan gaya ng 
“Arcturus” (sa Gr., Arktou'ros, literal na nanganga- 
hulugang “Tagapag-alaga ng Oso") (KJ), o “Oso” 
(AS-T9). 

Dahil binabanggit ng Job 38:32 ang Ash “kasama 
ng mga anak nito,” matibay ang saligan upang ipa- 
lagay na ito'y isang konstelasyon. Sinasabi ng kara- 
mihan na ang Ursa Major (ang Malaking Oso) ang 
konstelasyong tinutukoy, yamang mayroon itong pi- 
tong pangunahing bituin na maaaring ituring na 
“mga anak nito.” Gayunman, ang mahalagang pun- 
to sa tekstong iyon ay hindi kung aling partikular na 
konstelasyon ang tinutukoy, kundi ang tanong na 
ibinangon: “Mapapatnubayan mo ba ang mga iyon?” 
Sa gayon ay idiniriin ng Diyos na Jehova kay Job 
ang karunungan at kapangyarihan ng Maylalang, 
yamang napakaimposibleng makontrol ng tao ang 
mga galaw ng pagkalaki-laking mga konstelasyong 
ito. 


ASHUR [posible, Kaitiman]. Ayon sa tekstong 
Masoretiko, siya ay anak ni Hezron at ipinanganak 
pagkamatay ng kaniyang ama, apo sa tuhod ni Juda. 
(1Cr 2:4, 5, 24: tingnan 
ang HEZRON Blg. 2.) 
Nagkaanak siya ng pi- 
tong lalaki sa kaniyang 
dalawang asawa. (1Cr 
4:5-7) Sinasabi ring 
siya ang ama ni Tekoa, 
na lumilitaw na nanga- 
ngahulugang siya ang 
nagtatag ng bayan na 
tinawag sa pangalang 
iyon. 


ASHURBANIPAL. 
Tingnan ang ASENAPAR. 


ASHURITA. 

Isang grupo ng mga 
tao na naging sakop ng 
haring si Is-boset, na 
anak ni Saul. Sa 2 Sa- 
muel 2:9 ay nakatala 
sila sa pagitan ng Gile- 
ad at Jezreel. Ang La- 
tin na Vulgate at Syriac 
na Peshitta ay kaba- 
basahan dito ng “mga 


Noong Una 


CARIA 


4> 
IP 
ps 
NG 


224 


Gesurita,” samantalang ang nasa mga Targum na- 
man ay “mga Aserita.” (Ihambing ang Huk 1:32.) 
Ang pangalang Asurim ay ginamit sa Genesis 25:3, 
ngunit doon ay tumutukoy ito sa Arabeng mga ina- 
po ni Abraham sa pamamagitan ni Dedan.---Ting- 
nan ang SIPRES. 


ASIA. Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang 
terminong “Asia” ay ginagamit upang tumukoy sa 
Romanong probinsiya na sumasaklaw sa kanlura- 
ning bahagi ng Asia Minor, hindi sa kontinente ng 
Asia. 

Ang Romanong Probinsiya ng Asia. Saklaw 
ng Romanong probinsiya ng Asia ang mas matatan- 
dang bayan ng Misia, Lydia, Caria, at, kung minsan, 
ang isang bahagi ng Frigia, gayundin ang karatig na 
mga pulo. Sa gayon ay kahangga nito ang Dagat Ae- 
geano at ang mga probinsiya ng Bitinia, Galacia (na 
sumasaklaw sa isang bahagi ng Frigia), at Licia. 
Gayunman, mahirap tukuyin ang eksaktong mga 
hangganan nito dahil paulit-ulit na nagbago ang 
mga ito. 

Sa pasimula, ang kabisera nito ay nasa Pergamo 
sa Misia, ngunit noong panahon ng paghahari ni 
Augusto ay inilipat ito sa Efeso, sa mas dako pang 
timog. Noong taong 27 B.C.E., isinailalim ang pro- 
binsiyang ito sa senado at pagkatapos ay pinamaha- 
laan ito ng isang proconsul. (Gaw 19:38) Hinati rin 
ito sa 9 na hudisyal na distrito at hinati pa sa 44 na 
distrito ng lunsod. 


ASIA MINOR 


Pangalan ng mga Rehiyon 


PONTO NG 
GALACIA 


GALACIA 


CAPADOCIA 


FRIGIA NG 
e GALACIA 


Antioquia 


NE 
NOG 


PISIDI4 


@ Antioquia 


$ 


A 
A 
vi 
> 


225 


ASIA MINOR 


Pangalan ng mga Lalawigan 


Pergamo 
Tiatira 
e 


si? 
e 
Sardis 

© gFiladelfia 
a 


TEN 
Si 6 
Hierapolis,-” Yan N 


Laodicea 4 
Colosas 5 


Mileto 


"al RAMP, ka 


Malaking 


Sa paglalarawan ni Lucas sa mga rehiyong pi- 
nanggalingan ng mga Judiong pumaroon sa Je- 
rusalem noong panahon ng Pentecostes ng tadng 
33 C.E., itinala niya ang Asia kasama ng mga pro- 
binsiya ng Capadocia, Ponto, at Pamfilia. (Gaw 2: 
9, 10; ihambing ang 1Pe 1:1.) Itinala niya roon ang 
Frigia nang hiwalay sa Asia, gaya ng ginawa niyang 
muli sa Gawa 16:6. Ganito rin ang ginawa ni Pliny 
na Nakatatanda, isang Romanong awtor na nabu- 
hay noong unang siglo C.E. (Natural History, V, 
XXVII, 102) Sinasabi ng ulat sa Gawa 16:6, 7 na si Pa- 
blo ay 'pinagbawalan ng banal na espiritu na salita- 
in ang salita sa distrito ng Asia' noong naglalakbay 
siya nang pakanluran sa kaniyang ikalawang pagla- 
lakbay bilang misyonero (mga 49-52 C.E.). Kaya du- 
maan siya sa Frigia at Galacia nang pahilaga patu- 
ngo sa probinsiya ng Bitinia, ngunit muli siyang 
inilihis ng espiritu ni Jesus patungong kanluran na 
dumaraan sa Misia hanggang sa daungang-dagat 
ng Troas, kung saan maaaring lumulan patungong 
Macedonia. Dito tinanggap ni Pablo ang pangitain 
kung saan inanyayahan siyang ‘tumawid sa Mace- 
donia at tulungan kami.” (Gaw 16:9) Kaya bagaman 
aktuwal na dumaan si Pablo sa hilagang bahagi ng 
probinsiya ng Asia, gumugol lamang siya ng pana- 
hon doon noong pabalik na siya nang matapos na 
niya ang kaniyang gawain sa Macedonia at Aca- 
ya. Pagkatapos ay gumugol siya ng maikling pa- 
nahon sa Efeso, anupat nangaral siya sa sinago- 


ASIA 


ga at bago lumisan ay 
nangakong babalik siya. 
--Gaw 18:19-21. 

Noong kaniyang ikat- 
long paglalakbay (mga 
52-56 C.E.), gumugol si 
Pablo ng mahigit sa da- 
lawang taon sa Efe- 
so, at bilang resulta 
nito ay “narinig ng la- 
hat ng nananahan sa 
distrito ng Asia ang sa- 
lita ng Panginoon, ka- 
puwa ng mga Judio 
at mga Griego.” (Gaw 
19:1-10, 22) Maliwa- 
nag na isinulat ni Pablo 
noong panahong iyon 
(mga 55 C.E.) sa Efeso 
ang unang liham niya 
sa mga taga-Corinto, 
na pinadalhan niya ng 
mga pagbati mula sa 
“mga kongregasyon sa 
Asia,” sa gayon ay nag- 
papahiwatig na nagka- 
roon doon ng pagsulong. (1Co 16:19) Nang maglaon, 
nang isulat niya ang kaniyang ikalawang liham sa 
mga taga-Corinto mula sa Macedonia, binanggit 
niya ang mga paghihirap at malaking panganib na 
naranasan niya sa Asia. (Gaw 19:23-41: 2Co 1:8) 
Nang magbiyahe si Pablo pabalik, palibhasa'y ayaw 
na niyang magtagal pang muli sa Asia, nilampasan 
niya ang Efeso, anupat dumaong sa pulo ng Samos 
at dumating sa Mileto sa Caria, na isang bahagi ng 
probinsiya ng Asia, kung saan inanyayahan niyang 
makipagpulong sa kaniya ang “matatandang lalaki” 
ng kongregasyon ng Efeso.---Gaw 20: 15-18. 

Nang maglakbay si Pablo patungong Roma para 
sa kaniyang unang paglilitis (mga 60/61 C.E.), na 
resulta ng isang pang-uumog sa Jerusalem na sul- 
sol ng “mga Judio mula sa Asia” (Gaw 21:27, 28, 24: 
18, 19; ihambing ang 6:9), lumulan muna siya sa 
isang barko na patungo sa “mga dako sa baybayin 
ng distrito ng Asia,” ngunit pagkatapos ay lumipat 
siya sa isa pang barko sa Mira na nasa karatig na 
probinsiya ng Licia.--Gaw 27:2-6. 

Ang mga salita ni Pablo sa 2 Timoteo 1:15, mali- 
wanag na isinulat mula sa Roma noong mga taong 
65 C.E., ay maaaring nagpapahiwatig na dahil sa 
matinding pag-uusig na pinasisimulan noon ng mga 
Romanong awtoridad laban sa mga Kristiyano, ang 
marami sa Kristiyanong ‘mga tao ng Asia' ay hu- 
minto sa pakikisama sa nakabilanggong apostol na 
si Pablo, anupat tinalikuran siya sa isang kritikal na 


ASIEL 


panahon. Ang pananalitang “lahat ng mga tao sa 
distrito ng Asia” ay hindi nangangahulugang tuma- 
likod ang lahat ng mga Kristiyano sa Asia, dahil 
pagkatapos nito ay kaagad na pinapurihan ni Pablo 
si Onesiforo, na maliwanag na nakatira sa Efeso. 
--2Ti 1:16-18, 4: 19. 

Patuloy na nanghawakan sa pananampalataya 
ang maraming Kristiyano sa Asia, at makikita ito sa 
Apocalipsis at sa pitong mensahe na ipinadala ni 
Juan sa pitong kongregasyon sa prominenteng mga 
lunsod ng Asia: ang Efeso, Smirna, Pergamo, Tiati- 
ra, Sardis, Filadelfia, at Laodicea, anupat karamihan 
sa mga kongregasyong ito ay pinapurihan dahil sa 
pagbabata nila ng kapighatian. (Apo 1:4, 11; 2:2, 3, 
9, 10, 13, 19: 3:10) Si Juan noon (mga 96 C.E.) ay 
nasa pulo ng Patmos, di-kalayuan sa baybayin ng 
probinsiya ng Asia. Naniniwala ang karamihan na 
ang Ebanghelyo ni Juan at ang tatlong liham niya 
ay isinulat sa Efeso o malapit doon, matapos siyang 
palayain mula sa Patmos. 

Ang iba pang mga lunsod ng probinsiya ng Asia 
na binanggit sa Kasulatan ay ang Colosas, Hierapo- 
lis, Adrameto, at Asos. 


ASIEL [Ginawa ng Diyos]. Simeonitang ninuno 
ni Jehu, na isang pinuno noong mga araw ni Ha- 
ring Hezekias.--1Cr 4:35, 38, 41. 


ASIMA. Isang bathalang sinamba ng mga ta- 
ong mula sa Hamat na pinamayan sa Samaria ng 
hari ng Asirya matapos niyang dalhin sa pagkabi- 
hag ang mga Israelita. (2Ha 17:24, 30) Ayon sa Ba- 
bilonyong Talmud (Sanhedrin 63b), si Asima ay ini- 
lalarawan bilang isang kambing na lalaki na walang 
balahibo, at dahil dito'y iniuugnay ng ilan si Asima 
kay Pan, isang pastoral na diyos ng pag-aanak. Ipi- 
napalagay rin ng iba na nabuo ang pangalang Asi- 
ma bilang resulta ng sinadyang pagbago sa “Asera” 
(ang Canaanitang diyosa ng pag-aanak) at pagta- 
tambal nito sa salitang Hebreo na 'a-:sham' (“pagka- 
kasala”: Gen 26:10). Gayunman, walang masasabi 
nang tiyakan hinggil dito maliban sa kung ano ang 
nakasaad sa Bibliya. 


ASIN. Ang puting tulad-kristal na compound 
ng sodium chloride (NaCl). May malalaking depo- 
sito ng mineral na asin sa ilalim ng lupa, anu- 
pat ang ilan ay daan-daang metro ang kapal. Ang 
mga karagatan naman ng daigdig ay may humigit- 
kumulang 3.5 porsiyentong asin, karamiha'y sodi- 
um chloride. Waring kaunting-kaunti lamang ito, 
ngunit ang isang kilometro kubiko ng tubig-dagat 
ay may halos 27 milyong metriko tonelada ng asin. 
Mga siyam na ulit pang mas maalat kaysa rito ang 
Dagat na Patay (Dagat Asin) na nasa Palestina. 
(Gen 14:3) Noon, madaling makakuha ng asin ang 


226 


mga Israelita. Ang pagpapasingaw ng tubig na 
mula sa Dagat na Patay ay naglaan ng saganang 
suplay nito, bagaman ito'y mababang uri. May mga 
burol na naglalaman ng mga deposito ng asin ma- 
lapit sa timugang dulo ng Dagat na Patay, di-kala- 
yuan sa lugar kung saan naging haliging asin ang 
asawa ni Lot. (Gen 19:26, Zef 2:9) Ang mga suplay 
naman ng asin sa hilagang Palestina, kahit ang 
ilang bahagi man lamang nito, ay maaaring nang- 
galing sa mga taga-Fenicia, na sinasabing kumuku- 
ha niyaon sa pamamagitan ng pagpapasingaw ng 
tubig na mula sa Mediteraneo. 

Sa kabila ng gayong halos di-maubos na suplay, 
hindi laging naging madali para sa tao na makaku- 
ha ng asin. Nagkaroon ng mga digmaan at mga re- 
bolusyon dahil dito. Sa sinaunang Tsina, ang halaga 
ng asin ay pumangalawa sa ginto. Ang mga asa- 
wang babae at mga anak ay ipinagbili sa pagkaali- 
pin kapalit lamang ng asin. Tumanggap naman ang 
mga kawal ni Cesar ng salaping pambili nila ng asin, 
anupat ang halagang iyon ay tinawag na salari- 
um, na pinagmulan ng salitang Ingles na “salary.” 
--Ihambing ang Ezr 4:14. 

Kinikilala ng Bibliya ang kahalagahan ng asin sa 
pagkain ng tao bilang pampalasa. (Job 6:6) Sa ilalim 
ng Kautusang Mosaiko, kailangang asnan ang anu- 
mang ihahandog kay Jehova sa altar, hindi para 
magkalasa, kundi walang alinlangang dahil ang asin 
ay kumakatawan sa kawalan ng kasiraan o kabulu- 
kan. (Lev 2:11, 13, Eze 43:24) Maliwanag na dahil 
dito kung kaya nag-imbak ng maraming asin sa ba- 
kuran ng templo. Tiniyak ni Ezra na may saganang 
asin para sa mga hain. (Ezr 6:9; 7:21, 22) Iniulat na 
si Antiochus III (mga 198 B.C.E.) ay nagbigay ng 
375 medimni (mga 20 kl: 562 bushel) ng asin para 
sa paglilingkod sa templo. 

Sinasabing ang asin ay nakapagpapagaling at ma- 
gagamit bilang gamot at antiseptiko. Kung minsan, 
ang mga bagong-silang na sanggol ay kinukusku- 
san ng asin. (Eze 16:4) Sa limitadong dami nito, ang 
asin ay nakabubuti sa mga lupang maasido o kapag 
inihalo sa pataba, ngunit kapag hinayaang maipon 
sa lupa, pinapatay nito ang mga pananim at ang 
lupain ay nagiging tigang at di-mabunga, gaya 
ng nangyari sa dati'y matabang Libis ng Eufrates. 
Kung minsan, ang isang lunsod na hinatulan ng 
lubusang pagkawasak ay sadyang hinahasikan ng 
asin, anupat ipinapahayag ng pagkilos na ito ang 
pagnanais na ang dakong iyon ay manatiling ti- 
gang at baog nang walang hanggan.---Deu 29:22, 
23, Huk 9:45: Job 39:5, 6; Jer 17:6. 

Makasagisag na Paggamit. Sa Bibliya, mada- 
las gamitin ang asin sa makasagisag na paraan. Si- 
nabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad: “Kayo ang 
asin ng lupa,” anupat sila'y may impluwensiya sa 


227 


iba na tulad ng preserbatibo upang hadlangan ang 
espirituwal at moral na kabulukan. Maiingatan ng 
dala nilang mabuting balita ang buhay ng iba. Ga- 
yunman, sinabi rin niya sa kanila: “Ngunit kung 
maiwala ng asin ang bisa nito, paano maisasauli ang 
alat nito? Hindi na ito magagamit pa sa anumang 
bagay kundi itatapon sa labas upang mayurakan 
ng mga tao.” (Mat 5:13, Mar 9:50, Luc 14:34, 35) 
Ganito ang sabi ng isang komentarista sa Bibliya 
hinggil sa Mateo 5:13: “Ang asin na ginagamit sa 
bansang ito [Estados Unidos] ay isang kemikal na 
compound--muriate of soda--at kung mawala ang 
alat nito, o kung maiwala nito ang kaniyang lasa, 
wala nang matitira pa. Kalakip ito sa mismong kali- 
kasan ng substansiyang iyon. Gayunman, sa mga 
bansa sa silangan, marumi ang asin na ginagamit, 
anupat may halong mga materya ng mga halaman 
at lupa, kaya naman maaari nitong maiwala ang la- 
hat ng alat nito, at halos puro materya ng lupa ang 
matitira. Wala na itong silbi, maliban sa gamitin ito, 
gaya ng sinabi, bilang panambak sa mga landas, 
o mga daanan, gaya ng ginagawa natin sa graba. 
Karaniwan pa rin sa bansang iyon ang ganitong uri 
ng asin. Matatagpuan ito sa mga deposito o mga su- 
son sa ilalim ng lupa, at kapag ito'y naarawan o na- 


ulanan, tuluyan itong nawawalan ng alat.”— Barnes’ 


Notes on the New Testament, 1974. 

Dahil ang asin ay nakahahadlang sa pagkabulok 
ng isang bagay, naging sagisag ito ng katatagan 
at pagiging permanente. Kadalasan, kapag nagtiti- 
bay ng mga tipan, ang mga partido ay kumakaing 
magkakasama---anupat magkakasamang kumakain 
ng asin--na nagpapahiwatig naman ng walang- 
hanggang pagkamatapat sa isa't isa na nasa pakiki- 
pagtipang iyon. Kaya ang “isang tipan ng asin” ay 
itinuturing na dapat na tuparin nang mahigpit. (Bil 
18:19) Alinsunod dito, ang pananalita ng Judeanong 
si Haring Abias na si Jehova ay gumawa ng “isang 
tipan ng asin” kay David at sa kaniyang mga anak 
ay nangangahulugan na mananatili magpakailan- 
man ang tipan sa linya ni David ukol sa paghahari. 
Napatunayang si Jesu-Kristo na “anak ni David” at 
“ugat ni David” ang siyang hahawak sa Kaharian at 
mangangasiwa sa mga gawain nito magpakailan- 
man.--2Cr 13:4, 5: Aw 18:50, Mat 1:1; Apo 5:5; Isa 
9:6, 7. 

Sinabi ni Jesus: “Sapagkat ang bawat isa ay dapat 
maasnan ng apoy.” Dito, ang tinutukoy ng konteks- 
to na aasnan ng apoy ng Gehemna ay lahat niyaong 
mga natitisod tungo sa isang makasalanang pamu- 
muhay o yaong mga responsable sa gayong pagka- 
tisod ng iba.---Mar 9:42-49. 

Pagkatapos nito, ginamit naman ni Jesus ang ter- 
minong iyon sa naiibang diwa anupat sinabi niya: 
“Magkaroon kayo ng asin sa inyong sarili, at panati- 


ASIN, LIBIS NG 


lihin ang kapayapaan sa isa't isa.” (Mar 9:50) Gina- 
mit din ito ng apostol na si Pablo sa katulad na pa- 
raan, sa pagsasabing: “Ang inyong pananalita nawa 
ay laging may kagandahang-loob, na tinimplahan 
ng asin, upang malaman kung paano kayo dapat 
magbigay ng sagot sa bawat isa.” (Col 4:6) Ang pag- 
gawi at pananalita ng isa ay dapat na laging kalu- 
gud-lugod, makonsiderasyon, mabuti, at tumutu- 
long upang maingatan ang buhay ng iba. 


ASIN, HALAMANG [sa Heb., mallu'ach, sa 
Ingles, salt herb]. Ang terminong ito ay minsan la- 
mang binanggit sa Kasulatan bilang isang pagkain 
na kinakain niyaong mga walang kabuluhan. (Job 
30:4) Ang salita sa orihinal na wika ay itinuturing 
na hinalaw sa salitang-ugat na nangangahulugang 
“asin,” at isinalin din ito bilang “salt-wort” (AS, AT, 
Da), “cress” (Fn), “damo” (Dy), at “(mga) malva” (KJ, 
Le, RS). Waring ang saling “mga malva” ay resulta 
ng pagkakahawig ng salitang Hebreo na mallutach 
at ng salitang Griego na mo-lo'khe, na pinaniniwa- 
laang kaugnay ng katawagan sa Ingles na “mallow 
(malva).” Gayunman, sa Job 30:4, hindi ginamit ng 
mga tagapagsalin ng Griegong Septuagint ang mo- 
lo'khe kundi halima (“mga halamang asin,” LXX, 
Bagster), at ang hali.ma, gaya ng mallu'ach, ay ipi- 
napalagay na tumutukoy alinman sa maalat na lasa 
ng halamang ito o sa rehiyon kung saan ito tumu- 
tubo. 

Ang halaman na pinakamalimit imungkahi bilang 
katumbas ng mallu'ach sa Bibliya ay ang sea purs- 
lane o shrubby orache (Atriplex halimus). Karani- 
wan na, ang makapal na palumpong na ito ay tuma- 
taas nang 1 hanggang 2 m (3 hanggang 6.5 piye). 
Ang halamang ito ay may mga dahong maliit, ma- 
kapal at maasim, at kapag tagsibol ay nag-uusbong 
ito ng maliliit na purpurang bulaklak. Tumutubo ito 
sa maasin na lupa. 


ASIN, LIBIS NG. Isang libis kung saan tinalo 
ng mga Israelita ang mga Edomita sa dalawang 
pagkakataon. (2Sa 8:13, 2Ha 14:7) Hindi tiyak kung 
saan ang eksaktong lokasyon nito, ngunit karani- 
wang inirerekomenda ng mga iskolar ang alinman 
sa dalawang lokasyon, ang isa ay malapit sa Beer- 
sheba at ang isa naman ay nasa dakong T ng Da- 
gat Asin. 

Sa gawing silangan mula sa Beer-sheba sa Negeb, 
matatagpuan ang isang libis na ang pangalang Ara- 
be (Wadi el-Milh) ay nangangahulugang Libis ng 
Asin. Posibleng magkasagupa sa lugar na ito ang 
mga Judeano mula sa H at ang mga Edomita na 
manggagaling sa TS. Gayunman, palibhasa'y mas 
pinapaboran ng ilang iskolar ang isang lokasyon 
na nasa teritoryo ng Edom, ipinapalagay nila na 
ang Libis ng Asin sa Kasulatan ay ang kapatagang 


ASIN, LUNSOD NG 


nasa TTK ng Dagat Asin. Sa ngayon, ang mababang 
lupain sa T ng Dagat Asin ay matubig at hindi 
mapipili bilang isang lokasyon para sa pagbaba- 
ka. Ngunit, yamang tumaas na ang lebel ng tubig 
ng Dagat Asin, maaaring mas tuyo ang kapatagan 
noong maganap ang mga pagbabaka, o maaaring 
ang labanan ay nagsimula sa isang bahagi ng li- 
bis na hindi matubig. Pagkatapos ng ikalawang la- 
banan, 10,000 Edomita ang inihagis mula sa isang 
malaking bato at namatay, ngunit hindi binanggit 
ang lokasyon ng malaking batong iyon.--2Cr 25: 
11, 12. 

Sa unang pagbabaka, sina David at Joab (mali- 
wanag na namuno rin si Abisai sa ilang tropang 
sundalo) ay nagpabagsak ng 18,000 Edomita sa 
Libis ng Asin. (2Sa 8:13, 1Ha 11:15: 1Cr 18:12, 
Aw 60:Sup) Pagkalipas ng ilang panahon, si Ha- 
ring Amazias (858-830 B.C.E.) ay sumalakay at pu- 
matay ng 10,000 Edomita sa libis ding iyon. Pagka- 
tapos nito'y pinatay niya ang 10,000 Edomitang 
binihag nila, at inagaw niya ang Edomitang moog 
ng Sela.--2Ha 14:7, 2Cr 25:11, 12, tingnan ang 
EDOM, MGA EDOMITA. 


ASIN, LUNSOD NG. Isang lunsod ng Juda sa 
ilang. (Jos 15:61, 62) Ipinapalagay na ito ay ang 
Khirbet Qumran (Horvat Qumeran), na mga 20 km 
(13 mi) sa S ng Jerusalem, sa HK baybayin ng Da- 
gat na Patay. 


ASINCRITO [Walang Katulad]. Isang Kristiya- 
no sa Roma na pinadalhan ng apostol na si Pablo 
ng pagbati sa kaniyang kinasihang liham sa mga 
taga-Roma na isinulat mula sa Corinto noong mga 
56 C.E. (Ro 16:14) Wala nang iba pang imporma- 
syon sa Kasulatan tungkol kay Asincrito, gayun- 
man, ipinakikita ng arkeolohikal na katibayan sa 
mga inskripsiyon at papiro na ang Asincrito ay 
isang karaniwang pangalan noong panahong iyon. 


ASIR [posible, Bilanggo]. 

1. Isang Levitang ipinanganak sa Ehipto at isa sa 
mga anak ni Kora.---Exo 6:24, 1Cr 6:22. 

2. Ang 1 Cronica 6:23, 37 ay waring nagpapahi- 
watig na may isa pang Asir na anak o inapo ni Ebia- 
sap. 

Ginamit ng King James Version ang pangalang 
Asir sa 1 Cronica 3:17, gayunman, sa maraming 
makabagong salin (A5-Tg, AT, BSP, MB, Mo, NW, 
Ro, RS) ay itinuturing ang salitang Hebreo rito hin- 
di bilang pangalang pantangi kundi bilang isang pa- 
nanalita na naglalarawan kay Jeconias (Jehoiakin) 
bilang isang bihag o bilanggo sa Babilonya. (2Ha 
24:12-15, 25:27-30) Kaayon nito, ang Bagong Sanli- 
butang Salin ay kababasahan: “At ang mga anak ni 
Jeconias bilang bilanggo [/@assir] ay si Sealtiel . . .” 


228 


ASIRYA. Ang pangalang itinawag sa bansa na 
noong sinaunang panahon ay sumasaklaw sa hila- 
gang dulo ng kapatagan ng Mesopotamia o sa du- 
long hilagang bahagi ng bansa na sa ngayon ay ti- 
natawag na Iraq. Ito ay nasa rehiyon ng tatsulok na 
binubuo ng mga ilog ng Tigris at ng Maliit na Zab, 
anupat sa kalakhan ang mga ilog na ito ang nagsil- 
bing kanluran at timugang mga hangganan nito, 
samantalang ang kabundukan ng sinaunang Arme- 
nia ang hilagaang hangganan, at ang Kabundukan 
ng Zagros at ang lupain ng Media naman ang sila- 
ngang hangganan. Gayunman, dapat pansinin na 
pabagu-bago ang mga hangganang ito, anupat lu- 
malawak ang Asirya hanggang sa T ng Maliit na 
Zab kapag humihina ang Babilonya, ngunit muli 
itong umuurong kapag humihina ang pamumuno 
ng Asirya at lumalakas naman ang Babilonya. Pa- 
bagu-bago rin ang iba pang mga hangganan ng 
Asirya lalo na yaong sa Tigris, yamang maagang 
pinalawak ng Asirya ang impluwensiya nito sa K ng 
ilog na iyon. Sabihin pa, higit na mas malawak 
ang teritoryong nasaklaw ng Imperyo ng Asirya. 
--MAPA, Tomo 1, p. 954. 

Nagkaroon ng malapit na ugnayan ang Asirya at 
Babilonya sa buong kasaysayan ng mga ito. Ang 
mga ito ay magkaratig na mga estado na magkasa- 
mang tumatahan sa isang rehiyon na walang tunay 
at likas na dibisyon na nagsisilbing harang sa pagi- 
tan ng kani-kanilang teritoryo. Gayunman, ang ka- 
lakhang bahagi ng mismong Asirya ay bulubundu- 
kin at baku-bakong lupain, anupat may klimang 
mas kaayaaya at nakapagpapasigla kaysa sa Babilo- 
nia. Ang mga tao roon ay mas masigla at agresibo 
kaysa sa mga Babilonyo. Inilalarawan sila sa inukit 
na mga relyebe bilang matitipuno, maiitim ang ba- 
lat, makakapal ang kilay at balbas, at matatangos 
ang ilong. 

Ang lunsod ng Asur, na nasa K ng Tigris, ang iti- 
nuturing na orihinal na kabisera ng rehiyong iyon. 
Ngunit nang maglaon, ang Nineve ang naging pina- 
kaprominenteng kabisera nito, samantalang kapuwa 
ang Cala at ang Khorsabad ay ginagamit paminsan- 
minsan ng mga Asiryanong monarka bilang mga 
kabiserang lunsod. Isang rutang pangkalakalan pa- 
tungo sa Mediteraneo at sa Asia Minor ang bu- 
mabagtas sa hilagang bahagi ng Asirya, at ang iba 
pang mga ruta ay patungo naman sa Armenia at sa 
rehiyon ng Lawa ng Urmia. Ang karamihan sa pa- 
kikipagdigma ng Asirya ay upang makuha nito 
o mapanatili ang kontrol sa gayong mga rutang 
pangkalakalan. 

Militarismo. Ang Asirya ay pangunahin nang 
isang militar na kapangyarihan, at ang larawang 
iginuhit nito sa kasaysayan ay nagpapakita ng ma- 
tinding kalupitan at kasakiman. (MGA LARAWAN, 


sa Nineve. Ang hari at ang kaniyang reyna 
sa isang salu-salo sa hardin, nakasabit sa 
puno sa harap ng manunugtog ng alpa 
ang ulo ng isang nalupig na hari 


Tomo 1, p. 958) Inilarawan ng isa sa kanilang mga 
monarkang mandirigma, si Ashurnasirpal, ang na- 
ging parusa niya sa ilang mapaghimagsik na lunsod 
sa ganitong pananalita: 

“Nagtayo ako ng isang haligi sa harap ng pintu- 
ang-daan ng kaniyang lunsod, at binalatan ko ang 
lahat ng pinunong lalaki na naghimagsik, at ibinalot 
ko sa haligi ang kanilang mga balat, ang ilan ay iki- 
nulong ko sa loob ng haligi, ang ilan ay ibinayubay 
ko sa haligi sa mga tulos, . . . at pinutol ko ang mga 
biyas ng mga opisyal, ng mga maharlikang opisyal 
na naghimagsik. . . . Maraming bihag mula sa kani- 
la ang sinunog ko sa apoy, at marami ang kinuha ko 
bilang mga buhay na bihag. Ang ilan ay pinutulan 
ko ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga da- 
liri at ang iba ay pinutulan ko ng kanilang mga 
ilong, ng kanilang mga tainga, at ng kanilang mga 
daliri(?), dinukit ko ang mga mata ng marami. Gu- 
mawa ako ng isang haligi ng mga buhay, at ng isa 
naman ng mga ulo, at itinali ko ang kanilang mga 
ulo sa mga poste (katawan ng mga puno) sa palibot 
ng lunsod. Ang kanilang mga binata at mga dalaga 
ay sinunog ko sa apoy . . . Dalawampung lalaki ang 
binihag kong buhay at inilibing ko sila sa loob ng pa- 
der ng kaniyang palasyo. .. . Ang iba pa sa kanila 
[ang kanilang mga mandirigma] ay pinatay ko sa 
uhaw sa disyerto ng Eufrates.”---Ancient Records of 
Assyria and Babylonia, ni D. D. Luckenbill, 1926, 
Tomo I, p. 145, 147, 153, 162. 

Madalas na ipinakikita sa mga relyebe ang kani- 
lang mga bihag na inaakay sa pamamagitan ng 
mga panaling nakakabit sa mga pangawit na naka- 


ASIRYA 


| 


tuhog sa ilong o mga labi ng mga ito, o dinukit ang 
mga mata sa pamamagitan ng tulis ng sibat. Sa ga- 
yon, ang sadistikong pagpapahirap ay malimit na 
bahagi ng pakikipagdigma ng Asirya, na tahasan 
nilang ipinaghambog at maingat na iniulat. Ang ka- 
bantugan nila sa kalupitan ay tiyak na naging ben- 
taha sa kanilang pakikipagdigma, anupat naghaha- 
sik ito ng takot sa puso ng mga sasalakayin nila at 
kadalasan nang nagpapahina ng loob ng kalaban. 
Angkop na inilarawan ng propetang si Nahum ang 
kabisera ng Asirya, ang Nineve, bilang isang “tira- 
han ng mga leon” at “lunsod ng pagbububo ng 
dugo.”--Na 2:11, 12, 3:1. 


Anong uri ng relihiyon ang 
isinagawa ng mga Asiryano? 


Sa kalakhang bahagi, ang relihiyon ng Asirya ay 
minana sa Babilonya, at bagaman ang sarili nilang 
pambansang diyos na si Asur ang itinuring ng mga 
Asiryano bilang kataas-taasan, kinilala pa rin nila 
ang Babilonya bilang ang pangunahing sentro ng 
relihiyon. Ang hari ng Asirya ang nagsilbing mata- 
as na saserdote ni Asur. Ipinakikita sa isang tatak, 
na natagpuan ni A. H. Layard sa mga guho ng isang 
palasyo ng mga Asiryano at iniingatan ngayon sa 
British Museum, na ang diyos na si Asur ay may 
tatlong ulo. Prominente sa pagsamba ng mga Asir- 
yano ang paniniwala sa mga tatluhang diyos, at ma- 
ging sa limahang diyos. Ang pangunahing tatlu- 
hang diyos ay binubuo ni Anu, kumakatawan sa 
langit: ni Bel, kumakatawan sa rehiyong tinataha- 
nan ng tao, mga hayop, at mga ibon, at ni Ea, ku- 
makatawan sa tubig sa ibabaw at ilalim ng lupa. 
Ang isa pang tatluhang diyos ay binubuo ni Sin, ang 
diyos-buwan, ni Shamash, ang diyos-araw, at ni 
Ramman, diyos ng bagyo, bagaman kadalasan ay 


ASIRYA 


hinahalinhan siya ni Ishtar, ang reyna ng mga bi- 
tuin. (Ihambing ang 2Ha 23:5, 11.) Kasunod ng mga 
ito ang limang diyos na kumakatawan sa limang 
planeta. Bilang komento hinggil sa mga diyos na bu- 
mubuo ng mga grupong trinitaryo, ang Unger's Bi- 
ble Dictionary (1965, p. 102) ay nagsasabi: “Kung 
minsan, ang mga diyos na ito ay tinatawagan sa 
mga pananalita na waring nag-aangat sa bawat isa 
sa kanila sa posisyon ng pangingibabaw sa iba.” 
Gayunman, kabilang sa kalipunan ng kanilang mga 
diyos ang di-mabilang na iba pang mga pangalawa- 
hing bathala, anupat ang marami ay nagsilbing 
mga patron ng mga bayan. Binabanggit na si Nisroc 
ang sinasamba ni Senakerib noong mismong pagka- 
kataon na paslangin siya.--Isa 37:37, 38. 

Ang relihiyong isinagawa ng mga Asiryano kaug- 
nay ng mga diyos na ito ay animistiko, samakatu- 
wid nga, naniniwala sila na ang bawat bagay at li- 
kas na pangyayari ay pinakikilos ng isang espiritu. 
Ito ay waring naiiba sa pagsamba sa kalikasan na la- 
ganap sa nakapalibot na mga bansa dahil pakikipag- 
digma ang pangunahing gawain ng relihiyon ng 
bansa. (LARAWAN, Tomo 1, p. 956) Kaya naman sina- 
bi ni Tiglat-pileser I hinggil sa kaniyang pakiki- 
pagbaka: “Inudyukan ako ng aking Panginoong si 
AsHUR.” Sa kaniyang mga ulat ng kasaysayan, sina- 
sabi ni Ashurbanipal: “Sa utos nina ASSUR, SIN, at 
SHAMAS, ang dakilang mga diyos na aking mga 
panginoon na nagsanggalang sa akin, sa Mini ay 
pumasok ako at nagmartsa nang matagumpay.” 
(Records of the Past: Assyrian and Egyptian Monu- 
ments, London, 1875, Tomo V, p. 18; 1877, Tomo IX, 
p. 43) Laging hinihilingan ni Sargon ng tulong si 
Ishtar bago siya humayo sa digmaan. Ang mga 
hukbo ay nagmartsa kasunod ng mga estandarte ng 
mga diyos, lumilitaw na mga sagisag na yari sa ka- 
hoy o metal na nasa mga poste. Itinuturing na na- 
pakahalaga ng mga tanda (omen), na inaalam sa 
pamamagitan ng pagsusuri sa mga atay ng iniha- 
ing mga hayop, sa lipad ng mga ibon, o sa posisyon 
ng mga planeta. Ang aklat na Ancient Cities, ni 
W. B. Wright (1886, p. 25) ay nagsasabi: “Pakikipag- 
laban ang pinagkakaabalahan ng bansa, at walang 
humpay ang mga saserdote sa pagsusulsol ng dig- 
maan. Tinutustusan sila sa kalakhan mula sa mga 
nasamsam sa pananakop, na mula rito ay lagi silang 
binibigyan ng takdang porsiyento bago makihati 
ang iba, sapagkat napakarelihiyoso ng lahing ito ng 
mga mandarambong.” 

Kultura, Panitikan, at mga Batas. Nagtayo 
ang mga Asiryano ng kahanga-hangang mga palas- 
yo, anupat nakahanay sa pader ng mga ito ang ma- 
lalapad na tapyas na nililok na makatotohanang 
naglalarawan sa mga tagpo ng digmaan at kapaya- 
paan. Ang mga pasukang-daan ay napapalamutian 
ng mga torong may ulo ng tao at mga pakpak, na 


230 


inukit sa buu-buong bloke ng batong-apog na tumi- 
timbang nang hanggang 36 na metrikong tonelada. 
May masisinsing lilok ang kanilang mga silinder na 
pantatak. (Tingnan ang ARKEOLOHIYA.) Ipinahihiwa- 
tig ng kanilang mga hinulmang metal na mayroon 
silang malaking kaalaman sa metalurhiya. Ang ka- 
nilang mga hari ay nagtayo ng mga paagusan at 
gumawa ng mga sistema para sa irigasyon, guma- 
wa rin sila ng botanikal at soolohikal na mga mahar- 
likang parke na may mga halaman, mga punung- 
kahoy, at mga hayop mula sa maraming lupain. 
Kadalasan nang makakakita sa mga gusali ng kani- 
lang mga palasyo ng isinaplanong-mabuting mga 
lagusan ng tubig at mahusay na sanitasyon. 

Partikular na nakatatawag-pansin ang malalaking 
aklatan na itinayo ng ilang Asiryanong monarka, na 
naglalaman ng sampu-sampung libong tapyas na 
luwad, prisma, at silinder na pawang may ukit na 
cuneiform at naglalahad ng mahahalagang pangya- 
yari sa kasaysayan, mga impormasyong panrelihi- 
yon, at legal at pangkomersiyong mga bagay. Ga- 
yunman, muling ipinakikita ng ilang batas mula sa 
isang yugto ng kasaysayan ng Asirya ang kalupitan 
na malimit na pagkakakilanlan ng bansa. Ang pag- 
putol sa mga bahagi ng katawan ay itinatakda bi- 
lang parusa sa ilang krimen. Halimbawa, ang isang 
aliping babae ay hindi pinahihintulutang lumabas 
sa publiko nang nakatalukbong, at puputulin ang 
kaniyang mga tainga kung lalabagin niya ang ga- 
yong ordinansa. Ang kawalan ng legal na proteksi- 
yon para sa isang babaing may asawa ay pinatutu- 
nayan ng isang batas na nagsasabi: “Isinasaisantabi 
ang mga kaparusahang nakasulat sa tapyas may 
kinalaman sa babaing may asawa, maaaring pa- 
luin ng isang lalaki ang kaniyang asawa, sabunutan 
ang buhok nito, hiwain at sugatan ang mga tainga 
nito. Walang (nasasangkot na) pagkakasala sa batas 
hinggil sa bagay na iyon.”---Everyday Life in Bab- 
ylonia and Assyria, ni H. W. F. Saggs, 1965, p. 152. 

Biblikal at Sekular na Kasaysayan. Ang 
unang pagtukoy sa Asirya sa rekord ng Bibliya ay 
nasa Genesis 2:14, kung saan ang Ilog Hidekel (ang 
Tigris), na sa pasimula ay isa sa apat na sanga ng 
ilog “mula sa Eden,” ay inilalarawan ni Moises noong 
kaniyang mga araw bilang “patungo sa silangan 
ng Asirya. "--Gen 2:10. 

Ang pangalan ng lupain ay hinalaw sa pangalan 
ng anak ni Sem na si Asur. (Gen 10:22) Kaya lumi- 
litaw na una itong tinirahan ng mga Semita di- 
nagtagal pagkatapos ng Baha. Gayunman, maaga 
itong pinasok ng ibang mga tao, yamang pumasok 
sa Asirya ang apo ni Ham na si Nimrod at itinayo 
niya ang “Nineve at ang Rehobot-Ir at ang Cala at 
ang Resen sa pagitan ng Nineve at ng Cala: ito ang 
dakilang lunsod.” (Gen 10:11, 12, ihambing ang Mik 
5:6.) Hindi sinasabi kung nangyari ito kasunod ng 


231 


ASIRYA 


Mga karong Asiryano na may dalang mga estandarteng panrelihiyon patungo sa pagbabaka 


Ab 


pagtatayo ng Tore ng Babel at ng ibinunga nitong 
paggulo sa mga wika (Gen 11:1-9), bagaman may 
binabanggit nang iba't ibang “mga wika” sa ikasam- 
pung kabanata ng Genesis. (Gen 10:5, 20, 31) Ga- 
yunpaman, maliwanag na ang Nineve, ang kabisera 
ng Asirya, ay nagmula sa Babilonya, at kasuwato ito 
ng sekular na kasaysayan. Nang dakong huli, ang 
mga tribo na nagmula sa anak ni Abraham na si 
Ismael ay inilalarawang nakarating hanggang sa 
Asirya sa kanilang pagpapagala-gala.---Gen 25: 18. 

Ang yugto sa pagitan ng mga 1100 at 900 B.C.E. 
(kasunod ng pamamahala ni Tiglat-pileser I) ay 
isang yugto ng paghina ng Asirya, at ipinapalagay 
na naging kaayaayang kalagayan ito upang mapala- 
wak ang mga hangganan ng bansang Israel sa ila- 
lim ng pamamahala ni David (1077-1038 B.C.E.) 
at upang higit pang mapalawak ang impluwensi- 
ya nito sa ilalim ng paghahari ni Solomon (1037- 
998 B.C.E.). Sabihin pa, ang tagumpay ng gayong 
paglawak ay pangunahin nang dahil sa tulong ng 
Diyos at hindi dahil sa paghina ng Asirya.---2Sa 8, 
10; 1Ha 4:21-24. 

Sina Ashurnasirpal II at Salmaneser III. Ang 
pagsalakay ng Asirya ay nagsimulang maging ban- 
ta sa Israel noong panahon ng pamamahala ni 
Ashurmasirpal II, na kilala sa walang-awang paki- 


kipagdigma at kalupitan, gaya ng nabanggit na. Ipi- 
nakikita sa mga inskripsiyon na tumawid siya sa 
Eufrates, nilupig ang hilagang Sirya, at pinatawan 
ng tributo ang mga lunsod ng Fenicia. Ang kani- 
yang kahalili, na si Salmaneser III, ang unang hari 
na nag-ulat ng tuwirang pakikipag-ugnayan sa hi- 
lagang kaharian ng Israel. Ipinakikita sa mga rekord 
ng Asirya na si Salmaneser ay humayo patungong 
Karkar sa Ilog Orontes, kung saan inangkin niyang 
nakipaglaban siya sa isang koalisyon ng mga hari. 
Hindi malinaw kung sino ang nagwagi sa pagbaba- 
kang iyon. Itinala sa Black Obelisk ni Salmaneser sa 
Nimrud na si Jehu (mga 904-877 B.C.E.) ay nagba- 
yad ng tributo sa kaniya at mayroon doong nakau- 
kit na relyebe na posibleng naglalarawan sa sugo ni 
Jehu habang naghahatid ito ng tributo sa Asirya- 
nong monarka.---Tingnan ang SALMANESER Blg. 1. 
Si Adad-nirari III at ang kaniyang mga kaha- 
lili. Kasunod ni Shamshi-Adad V, na kahalili ni 
Salmaneser II, si Adad-nirari Il ay umupo sa trono 
ng Asirya. Iniuulat sa mga inskripsiyon na sinala- 
kay niya ang Damasco at tumanggap siya ng tribu- 
to mula kay Jehoas ng Samaria. Marahil noong mga 
kalagitnaan ng ikasiyam na siglo B.C.E. (mga 844), 
isinugo ang propetang si Jonas sa isang misyon sa 
Nineve na kabisera ng Asirya, at bilang resulta ng 


ASIRYA 


kaniyang pagbababala hinggil sa dumarating na 
pagkawasak, ang buong lunsod, pati na ang hari 
nito, ay tumugon at nagsisi. (Jon 3:2-6) Maaaring 
ang hari ng Asirya noong panahong iyon ay si 
Adad-nirari III, ngunit hindi ito matiyak. 

Iniuulat ng kasaysayan na kabilang sa mga ha- 
ring sumunod kay Adad-nirari II sina Salmane- 
ser IV, Ashur-dan III, at Ashur-nirari V, na pawang 
mga anak ni Adad-nirari III. Noong panahong iyon 
ay hindi na gaanong agresibo ang Asirya sa pana- 
nalakay. 

Si Tiglat-pileser III. Ang unang haring Asir- 
yano na binanggit ang pangalan sa Bibliya ay si 
Tiglat-pileser III (2Ha 15:29, 16:7, 10), na tinatawag 
ding “Pul” sa 2 Hari 15:19. Ang dalawang pangalang 
ito ay ginamit sa 1 Cronica 5:26, at dahil dito ay ina- 
kala ng ilan noon na sila'y magkaibang hari. Pero 
parehong ginamit ng Babylonian King List at As- 
syrian King List ang mga pangalang ito para sa 
iisang indibiduwal. Iminumungkahi ng ilan na ang 
haring ito ay unang nakilala bilang si Pul at na gi- 
namit niya ang pangalang Tiglat-pileser nang lu- 
muklok siya sa trono ng Asirya.--Tingnan ang PuL 
Blg. 1. 

Noong panahon ng paghahari ni Menahem ng Is- 
rael (mga 790-781 B.C.E.), pumasok si Tiglat-pile- 
ser III sa teritoryo ng hilagang kahariang iyon. Bi- 
nayaran siya ni Menahem ng isang libong talentong 
pilak (56,606,000) at sa gayon ay sinuhulan ang ha- 
ring Asiryano upang umatras. (2Ha 15:19, 20) Ga- 
yunman, nang maglaon ay nakipagsabuwatan si 
Haring Peka ng Israel (mga 778-759 B.C.E.) kay Ha- 
ring Rezin ng Sirya laban sa Judeanong si Ha- 
ring Ahaz (761-746 B.C.E.). Sa kabila ng hula ni Isa- 
ias na tiyak na maaalis ang bantang ito ng Sirya at 
Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng hari 
ng Asirya (Isa 7:1-9, 16, 17: 8:3, 4), may-kamang- 
mangang pinili ni Ahaz na magpadala ng suhol kay 
Tiglat-pileser upang salakayin nito ang tambalang 
iyon at sa gayo'y maalis ang banta sa Juda. Tumu- 
gon ang Asiryanong monarka sa pamamagitan ng 
pagbihag sa maraming lunsod sa hilagang bahagi 
ng kaharian ng Israel, gayundin sa mga pook ng 
Gilead, Galilea, at Neptali. Noong maagang bahagi 
ng kaniyang paghahari, sinimulang ipatupad ni Tig- 
lat-pileser ang patakarang ilipat ang mga nakatira 
sa nalupig na mga lugar upang mabawasan ang po- 
sibilidad na magkaroon ng mga pag-aalsa, at nang 
panahong iyon ay ipinatapon niya ang ilan sa mga 
Israelita. (1Cr 5:6, 26) Karagdagan pa, ang Juda ay 
nasa ilalim noon ng kontrol ng Asirya, at si Ahaz ng 
Juda ay naglakbay patungong Damasco, na nalupig 
din ng mga Asiryano, at maliwanag na nagbigay- 
galang siya kay Tiglat-pileser.---2Ha 15:29, 16:5-10, 
18, 2Cr 28:16, 20, 21, ihambing ang Isa 7:17-20. 


232 


Si Salmaneser V. Si Salmaneser V ang humalili 
kay Tiglat-pileser III. Si Hosea (mga 758-740 B.C.E.), 
na umagaw sa trono ng Israel, ay umayon noong 
una na patawan siya ng Asirya ng tributo. Nang 
maglaon ay nakipagsabuwatan siya sa Ehipto upang 
mapalaya ang Israel mula sa pamatok ng Asirya, at 
sinimulan ni Salmaneser ang tatlong-tadng pagkub- 
kob sa lunsod ng Samaria na humantong sa pagbag- 
sak nito (740 B.C.E.) at ng pagkatapon ng Israel. 
(2Ha 17:1-6, 18:9-11, Os 7:11, 8:7-10) Karamihan sa 
mga reperensiyang akda ay nagsasabi na namatay 
si Salmaneser bago matapos ang pananakop sa Sa- 
maria at na si Sargon II ang naghahari noong pana- 
hong bumagsak ang lunsod.---Gayunman, tingnan 
ang SALMANESER Blg. 2: SARGON. 

Si Sargon II. Ang mga rekord ni Sargon ay may 
binabanggit na pagpapatapon ng 27,290 Israelita sa 
mga lugar na nasa Mataas na Eufrates at Media. Ini- 
lalarawan din doon ang kaniyang kampanya sa Fi- 
listia kung saan nalupig niya ang Gat, Asdod, at 
Asdudimmu. Noong panahon ng kampanyang ito, ti- 
nagubilinan ang propetang si Isaias na magbabala 
tungkol sa kawalang-saysay ng pagtitiwala sa Ehip- 
to o Etiopia bilang pananggalang laban sa sumasa- 
lakay na Asiryano. (Isa 20:1-6) Marahil ay noong 
panahon ng paghahari ni Sargon unang dinala sa 
Samaria ang mga taong mula sa Babilonya at Sirya 
upang muli itong panirahan, at nang maglaon ay 
nagsugo ang haring Asiryano ng isang saserdoteng 
Israelita mula sa pagkatapon upang turuan sila sa 
“relihiyon ng Diyos ng lupain. ”---2Ha 17:24-28, ting- 
nan ang SAMARIA Blg. 2, SAMARITANO. 

Si Senakerib. Nilusob ni Senakerib, na anak ni 
Sargon Il, ang kaharian ng Juda noong ika-14 na 
taon ni Hezekias (732 B.C.E.). (2Ha 18:13, Isa 36:1) 
Bago nito, naghimagsik si Hezekias laban sa pama- 
tok ng Asirya na ipinataw dahil sa pagkilos ng kani- 
yang amang si Ahaz. (2Ha 18:7) Tumugon si Sena- 
kerib sa pamamagitan ng pagdaluhong sa buong 
Juda, anupat iniulat na bumihag siya ng 46 na lun- 
sod (ihambing ang Isa 36:1, 2), at pagkatapos, mula 
sa kaniyang kampo sa Lakis, siningil niya si Heze- 
kias ng tributo na 30 talentong ginto (mga $11,560,- 
000) at 300 talentong pilak (mga 51,982,000). (2Ha 
18:14-16: 2Cr 32:1: ihambing ang Isa 8:5-8.) Baga- 
man binayaran ang halagang ito, isinugo ni Senake- 
rib ang kaniyang mga tagapagsalita upang hingin 
ang ganap na pagsuko ng Jerusalem. (2Ha 18:17- 
19:34: 2Cr 32:2-20) Matapos pangyarihin ni Jehova 
na mapuksa ang 185,000 sa mga hukbo ng Asirya 
sa loob ng isang gabi, ang hambog na Asiryano ay 
napilitang umatras at bumalik sa Nineve. (2Ha 19: 
35, 36) Nang maglaon ay pinaslang siya roon ng da- 
lawa sa kaniyang mga anak at hinalinhan siya sa 
trono ng isa pa niyang anak, si Esar-hadon. (2Ha 


233 


19:37: 2Cr 32:21, 22, Isa 37:36-38) Ang mga pang- 
yayaring ito, maliban sa pagkapuksa ng mga huk- 
bong Asiryano, ay nakaulat din sa mga prisma nina 
Senakerib at Esar-hadon.--MGA LARAWAN, Tomo 1, 
p. 957. 

Si Esar-hadon. Noong panahon ng paghahari 
ni Manases (716-662 B.C.E.), pinahintulutan ni Je- 
hova ang mga Asiryanong pinuno ng hukbo na dal- 
hing bihag ang Judeanong haring ito sa Babilonya 
(na noon ay nasa ilalim ng kontrol ng Asirya). (2Cr 
33:11) Sinasabi ng ilan na ito ay maaaring noong 
panahon ng matagumpay na kampanya ni Esar- 
hadon laban sa Ehipto. Gayunpaman, si Menasi 
(Manases) ng Juda ay binabanggit sa mga inskrip- 
siyon bilang isa sa mga nagbabayad ng tributo kay 
Esar-hadon. Nang maglaon ay ibinalik si Manases sa 
Jerusalem. (2Cr 33:10-13) Batay sa Ezra 4:2, lumili- 
taw na patuloy pa rin ang pagpapaalis at pagdadala 
ng mga tao sa hilagang kaharian ng Israel noong 
mga araw ni Esar-hadon, anupat maaaring ito ang 
dahilan kung bakit may binanggit na “animnapu't 
limang taon” sa hula sa Isaias 7:8.--Tingnan ang 
AHAz Blg. 1; ESAR-HADON. 

Si Ashurbanipal. Bago mamatay si Esar-hadon, 
inatasan niya ang kaniyang anak na si Ashurbani- 
pal bilang tagapagmanang prinsipe ng Asirya at 
ang isa pa niyang anak, si Shamash-shum-u-kin, bi- 
lang tagapagmanang prinsipe ng Babilonia. Nang 
maglaon ay naghimagsik si Shamash-shum-u-kin 
laban sa kaniyang kapatid, at nasugpo ni Ashurba- 
nipal ang paghihimagsik at sinamsaman ang lunsod 
ng Babilonya. 

Sa pamamahala ni Ashurbanipal, naabot ng im- 
peryo ang pinakamalawak na saklaw nito. Sinugpo 
niya ang isang pag-aalsa sa Ehipto at sinamsaman 
ang lunsod ng Thebes (No-amon). Saklaw noon ng 


ASIRYA 


mga hangganan ng Imperyo ng Asirya ang mga re- 
hiyon ng Elam, ang ilang bahagi ng Media pataas 
hanggang sa Ararat, patungo sa K sa Cilicia na nasa 
Asia Minor, patungo sa T sa Sirya at Israel (ngunit 
hindi sa Jerusalem), at pababa sa Ehipto, Arabia, at 
Babilonia. Lumilitaw na siya “ang dakila at kaga- 
lang-galang na si Asenapar" na binanggit sa Ezra 
4:10.--Tingnan ang ASENAPAR. 

Ang pagbagsak ng imperyo. [Inilalahad ng 
Babylonian Chronicle B.M. (British Museum) 21901 
ang pagbagsak ng Nineve, na kabisera ng Asirya, 
pagkatapos na kubkubin ito ng pinagsanib na mga 
hukbo ni Nabopolassar na hari ng Babilonya at ni 
Cyaxares na Medo noong ika-14 na taon ni Nabopo- 
lassar (632 B.C.E.): “Ang lunsod ay ginawa [nila] na 
mga burol ng kaguhuan at mga bun[ton (ng labi)].” 
(Ancient Near Eastern Texts, inedit ni J. B. Pritchard, 
1974, p. 305; kanila ang mga braket at mga panak- 
long.) Sa gayon ay humantong ang mabangis na Im- 
peryo ng Asirya sa isang kahiya-hiyang wakas.---Isa 
10:12, 24-26: 23:13, 30:30-33, 31:8, 9; Na 3:1-19, Zef 
2:13. 

Ayon sa kronika ring iyon, noong ika-14 na taon 
ni Nabopolassar (632 B.C.E.), tinangka ni Ashur- 
uballit II na ipagpatuloy ang pamamahala ng Asir- 
ya mula sa Haran bilang kaniyang kabiserang lun- 
sod. Sinasabi ng kronikang iyon, sa ika-17 taon ni 
Nabopolassar (629 B.C.E.): “Noong buwan ng Du'uzu, 
si Ashur-uballit, hari ng Asirya, (at) ang isang ma- 
laki[ng hukbo ng] E[hi]pto [na dumating upang su- 
maklolo sa kaniya] ay tumawid sa ilog (ng Eufrates) 
at [humayo] upang lupigin ang Harran.” (Ancient 
Near Eastern Texts, p. 305, kanila ang mga braket 
at mga panaklong.) Ang totoo, tinatangka noon ni 
Ashur-uballit na muling lupigin iyon pagkatapos na 
maitaboy na siya. Ang rekord na iyon ay kasuwa- 
to ng ulat may kinalaman sa gina- 
wa ni Paraon Necoh na nakatala sa 
2 Hari 23:29, na naging dahilan ng 
pagkamatay ni Haring Josias ng Juda 
(mga 629 B.C.E.). Sinasabi ng teks- 
tong ito na “si Paraon Necoh na hari 
ng Ehipto ay umahon sa hari ng Asir- 
ya sa may ilog ng Eufrates”---maliwa- 
nag na upang tulungan ito. Ang “hari 
ng Asirya" na pinaroonan ni Necoh ay 
malamang na si Ashur-uballit IL Hin- 
di nagtagumpay ang kanilang kam- 
panya laban sa Haran. Ang Imperyo 
ng Asirya ay nagwakas na. 


Ipinakikita sa entrepanyo ng 
pader mula sa Nimrud ang mga 
Asiryanong kawal dala ang mga 
diyos ng isang nalupig na lunsod 


ASKELON 


Ang titulong “hari ng Asirya” ay ikinapit sa Persi- 
anong hari (si Dario Hystaspis) na nagpupuno sa lu- 
pain ng Asirya noong panahon ng muling pagtatayo 
ng templo sa Jerusalem (natapos noong 515 B.C.E.). 
—Ezr 6:22. 

Ang Asirya sa Hula. Ang Asirya ay binanggit 
sa hulang binigkas ni Balaam noong mga taong 
1473 B.C.E. (Bil 24:24) Madalas banggitin ang Asir- 
ya sa mga hula nina Isaias, Jeremias, Ezekiel, Mikas, 
Nahum, Zefanias, at Zacarias, at ang babala tungkol 
sa pagsalanta ng Asirya sa hilagang kaharian ng Is- 
rael ay isinasaad sa buong hula ni Oseas. Maraming 
beses na hinatulan ang apostatang Israel at Juda da- 
hil sa kanilang pananalig sa gayong mga bansang 
pagano, anupat sila'y madalas na nagpalipat-lipat sa 
pagitan ng Ehipto at Asirya, tulad ng isang “mang- 
mang na kalapati na walang puso.” (Jer 2:18, 36; Pan 
5:6, Eze 16:26, 28, 23:5-12, Os 7:11) Buong-linaw na 
inilarawan ang kapaha-pahamak na mga bunga ng 
gayong landasin. (Eze 23:22-27) Inihula rin na iba- 
bagsak ang mga Asiryano at isasauli ang itinapong 
mga Israelita sa kanilang sariling lupain. (Isa 11:11- 
16: 14:25: Jer 50:17, 18; Eze 32:22: Zac 10:10, 11) 
Sa katapus-tapusan, inihula maging ang panahon 
kung kailan magkakaroon ng mapayapang kaugna- 
yan ang mga lupain ng Asirya at Ehipto at maka- 
kasama sila ng Israel sa lingap ng Diyos anupat 
magiging “isang pagpapala sa gitna ng lupa.”--Isa 
19:23-25. 


ASKELON [posible, Dako ng Pagtitimbang (Pag- 
babayad)]. Isang daungang-dagat sa Mediteraneo at 
isa sa limang pangunahing lunsod ng mga Filisteo. 
(Jos 13:3) Ipinapalagay na ito ang “Asqalan (Tel 
Ashgqelon) na mga 19 na km (12 mi) sa HHS ng 
Gaza. Ang lunsod ay nasa isang mabatong lugar na 
hugis-ampiteatro, na ang papaloob na bahagi ay na- 
kaharap sa Mediteraneo. Ang mga karatig na lupa- 
in ay matataba at nagbubunga ng mansanas, igos, 
at ng maliliit na sibuyas na tinatawag na scallion, na 
ang pangalan ay lumilitaw na hinalaw sa pangalan 
ng Filisteong lunsod na ito. 

Ang Askelon ay iniatas sa tribo ni Juda at nabi- 
hag nila, ngunit lumilitaw na hindi nila ito nasakop 
nang matagal. (Huk 1:18, 19) Ito ay isang Filisteong 
lunsod noong panahon ni Samson at ni Samuel. 
(Huk 14:19, 1Sa 6:17) Binanggit ito ni David sa kani- 
yang panaghoy para sa kamatayan nina Saul at Jo- 
natan. (2Sa 1:20) Hindi ito kasama sa talaan ng mga 
Filisteong lunsod na nasakop ni Haring Uzias.---2Cr 
26:6. 

Binanggit sa hula ni Amos (mga 804 B.C.E.) 
ang pagkatalo ng tagapamahala ng Askelon. (Am 
1:8) Ipinakikita ng sekular na kasaysayan na no- 
ong sumunod na siglo, ang Asqaluna (Askelon) 
ay ginawang basalyong lunsod ni Tiglat-pileser IH 


234 


ng Asirya. Bumigkas si Jeremias (pagkatapos ng 
647 B.C.E.) ng dalawang hula may kaugnayan sa 
Askelon. Ang Jeremias 47:2-7 ay maaaring nagka- 
roon ng bahagyang katuparan nang samsaman ni 
Nabucodonosor ang lunsod noong maagang bahagi 
ng kaniyang paghahari (mga 624 B.C.E.), at ang 
hula naman sa Jeremias 25:17-20, 28, 29 ay mali- 
naw na natupad pagkatapos bumagsak ang Jerusa- 
lem noong 607 B.C.E. Binanggit din sa hula ni Zefa- 
nias (isinulat bago ang 648 B.C.E.) na ititiwangwang 
ang Askelon, kasama ng iba pang mga Filisteong 
lunsod, anupat sa dakong huli ay tatahanan ng na- 
labi ng Juda ang “mga bahay sa Askelon.” (Zef 
2:4-7) Bilang panghuli, noong mga 518 B.C.E., nag- 
pahayag si Zacarias ng kapahamakan para sa Aske- 
lon may kaugnayan sa panahon ng pagtitiwang- 
wang sa Tiro (332 B.C.E.).---Zac 9:3-5. 


ASKELONITA [Ng (Mula sa) Askelon]. Isang 
taong tumatahan sa Filisteong lunsod ng Askelon. 
—Jos 13:3. 


ASKENAZ. 

1. Ang unang binanggit sa tatlong anak ni Go- 
mer, na anak ni Japet.--Gen 10:3, 1Cr 1:6. 

Sa mga akdang Judio noong panahon ng Edad 
Medya (at kahit pagkatapos nito), ang terminong 
“Askenaz” ay ikinakapit sa lahing Teutonic, partiku- 
lar na sa mga taga-Alemanya. Kaya maging sa nga- 
yon, ang mga Judiong mula sa mga bansang Ger- 
manic ay tinatawag na mga Askenazim na naiiba 
naman sa mga Separdim, na mga Judiong mula sa 
Espanya at Portugal. 

2. May binabanggit sa Jeremias 51:27 na kahari- 
an ng Askenaz na nakipag-alyansa sa mga kahari- 
an ng Ararat at Mini laban sa Babilonya noong 
panahong bumagsak ito (539 B.C.E.). Yamang ipina- 
palagay na ang Ararat ay nasa rehiyon ng Lawa ng 
Van at na ang Mini (tinatawag na “Mannai” sa mga 
inskripsiyong Asiryano) ay nasa TS ng Lawa ng 
Van, malamang na ang kaharian ng Askenaz ay 
malapit sa mga rehiyong ito, marahil ay nasa da- 
kong H sa lugar na nasa pagitan ng Dagat na Itim at 
Dagat Caspian. 

Ang pangalang Askenaz ay itinuturing ng mga 
arkeologo na katumbas ng Asiryanong Ashguzai, 
ang terminong maliwanag na ikinapit sa sinaunang 
mga Scita sa lugar ng Dagat na Itim at Dagat Cas- 
pian. Iniuulat sa mga tapyas na cuneiform na nag- 
alyansa ang tribong ito at ang Mannai (Mini) nang 
maghimagsik sila laban sa Asirya noong ikapitong 
siglo B.C.E. 


ASNA. 

1. Isang bayan ng Juda sa Sepela na binanggit 
kasama ng iba pang mga lunsod, kabilang na ang 
Estaol at Zora. (Jos 15:33) Ipinapalagay na ito ang 


235 


nayon ng “Aslin, na nasa pagitan ng Estaol at Zora, 
malapit sa gilid ng baybaying kapatagan ng Juda. 

2. Isa pang bayan ng Juda, na nakatalang kabi- 
lang sa siyam na lunsod at maliwanag na nasa mas 
dako pang T kaysa sa unang Asna. (Jos 15:43) Hin- 
di matiyak ang lokasyon nito sa ngayon. Ipinapala- 
gay ng ilan na ito ang Idhna, na nasa kalagitnaan ng 
Hebron at ng Lakis, at mga 8 km (5 mi) sa STS ng 
Maresa, na lumilitaw rin sa talaang iyon. 


ASNO [sa Heb., chamohr” 'athohn”, “asnong ba- 
bae”: @'yir, “hustong-gulang na asno”: sa Gr. o'nos; 
ona'ri'on, “batang asno']. Isang hayop na matigas 
ang kuko at kapamilya ng kabayo, ngunit naiiba sa 
kabayo dahil ito ay mas maliit, mas maikli ang ki- 
ling, mas mahahaba ang tainga, at mas maiikli ang 
balahibo sa buntot, anupat tanging ang dulong ka- 
lahati ng buntot nito ang may mahahabang balahi- 
bo. Yamang mas matatag ito kaysa sa kabayo dahil 
sa maliliit at matatalas na kuko nito, mas kaya ng 
asno ang baku-bako at bulubunduking kalupaan na 
pangkaraniwan sa Palestina. Bagaman naging kasa- 
bihan ang kahangalan at kasutilan ng asno, ito'y iti- 
nuturing na mas matalino kaysa sa kabayo, at isa 
itong matiyaga at matiising nilalang na madalas 
abusuhin ng tao tulad ng iba pang mga hayop. 

Ang asno (Equus asinus) ay matagal nang nagli- 
lingkod sa tao bilang hayop na pantrabaho, pambi- 
yahe, at panghila, anupat una itong binanggit sa Ka- 
sulatan may kaugnayan kay Abraham. (Gen 12:16, 
22:3, Jos 15:18; 2Cr 28:15: Isa 30:24) Maliwanag na 
nasa isip ni Jacob ang mabigat na gawain ng asno 
sa pagdadala ng pasan nang ihalintulad niya ang 
kaniyang anak na si Isacar sa hayop na ito. (Gen 
49:14) Sa kabilang dako, binanggit ang seksuwal na 
pagnanasa ng mga asno may kaugnayan sa pagpa- 
patutot ng kaharian ng Juda sa mga bansa.---Eze 
23:20. 

Sa isa sa kaniyang mga pangitain, nakita ng pro- 
petang si Isaias ang “isang karong pandigma na 
may mga asno.” (Isa 21:7) Ipinahihiwatig nito na gi- 
namit din ang mga asno sa pakikipagdigma, mala- 
mang na bilang mga hayop na pangkarga, kung 
hindi man sinakyan din ng mga mandirigma patu- 
ngo sa aktuwal na labanan. May kinalaman dito, ka- 
pansin-pansin na binanggit ng Griegong istoryador 
na si Herodotus (IV, 129) na gumamit ng mga asno 
ang hukbong Persiano. 

Ayon sa Kautusan, ang asno ay isang maru- 
ming hayop. Kaya naman yamang ang lahat ng pa- 
nganay ay kay Jehova at ang panganay ng isang 
asno ay hindi maaaring ihain, alinman sa dapat 
itong tubusin sa pamamagitan ng paghahalili rito 
ng isang tupa o dapat baliin ang leeg nito.---Exo 
13:13, 34:20. 


ASNO 


Bagaman marumi, ang mga asno ay kinain sa Sa- 
maria dahil sa tindi ng taggutom noong panahong 
kubkubin ni Haring Ben-hadad ang lunsod, at ma- 
ging ang bahagi na halos hindi kinakain, ang ulo ng 
asno na mabuto at walang gaanong laman, ay na- 
ging parang luhong pagkain na nagkakahalaga ng 
80 pirasong pilak (kung siklo, 8176).---2Ha 6:24, 25. 

Itinatakda sa kautusan ng Diyos ang pakikitungo 
nang may kabaitan sa mga alagang hayop, gaya ng 
asno. Ang isang asno na nakalugmok sa ilalim ng 
pasan nito ay dapat kalagan, at hindi dapat pagtu- 
wanging magkasama ang isang asno at isang toro. 
(Exo 23:5, Deu 22:10) Palibhasa'y mas maliit ito, 
mas mahina at may naiibang ugali, ang asno ay ti- 
yak na mahihirapan sa gayong di-pantay na pagtu- 
tuwang. 

Malamang na nagkaroon ng napakaraming asno 
ang mga Israelita, yamang sa kanilang kampanya 
lamang laban sa mga Midianita ay nakakuha sila ng 
61,000 asno bilang samsam sa digmaan. (Bil 31: 
3, 32-34) Ipinahihiwatig ng malimit na pagbanggit 
sa hayop na ito sa Kasulatan na halos lahat ng sam- 
bahayan ay may alagang asno. (Deu 5:21, 22:4, 1Sa 
12:3) Ipinakikita rin ito ng bagay na may isang asno 
sa bawat anim na tao (hindi kabilang ang mga ali- 
pin at mga mang-aawit) na bumalik kasama ni Ze- 
rubabel mula sa pagkatapon sa Babilonya. (Ezr 2:1, 
2, 64-67: Ne 7:66-69) Ang pagkilala ng asno sa dako 
nito may kaugnayan sa may-ari nito ay ginamit na 
halimbawa upang sawayin ang di-tapat na Israel 
dahil sa hindi nito pagkilala kay Jehova.--Isa 1:3. 

Kapag namatay ang asno, basta na lamang ito ki- 
nakaladkad palabas ng lunsod at itinatapon sa bun- 
ton ng basura. Kaya naman nang ihula ng propeta 
ng Diyos na magiging hamak ang mapagmapuri at 
walang-pananampalatayang si Jehoiakim, na anak 
ni Josias at hari ng Juda, sinabi niya: “Ililibing 
siyang gaya ng paglilibing sa asnong lalaki, na kina- 
kaladkad at itinatapon, sa labas ng mga pintuang- 
daan ng Jerusalem. ”---Jer 22:19. 

Kapuwa ang mga lalaki at babae, maging ang pro- 
minenteng mga Israelita, ay sumasakay sa asno. 
(Jos 15:18, Huk 5:10, 10:3, 4; 12:14, 1Sa 25:42) Si So- 
lomon, na anak ni David, ay sumakay sa mulang- 
babae ng kaniyang ama, isang mestisang supling ng 
lalaking asno, patungo sa dako kung saan siya papa- 
hiran bilang hari. (1Ha 1:33-40) Samakatuwid, na- 
pakaangkop nga na tinupad ni Jesus, bilang isa na 
mas dakila kaysa kay Solomon, ang hula ng Zacarias 
9:9 sa pamamagitan ng pagsakay, hindi sa kabayo, 
kundi sa bisiro ng isang asno “na hindi pa kailan- 
man nauupuan ng sinuman sa sangkatauhan. ”---Luc 
19:30, 35. 

Ipinapalagay ng ilan na nagkakaiba-iba ang mga 
ulat ng Ebanghelyo may kinalaman sa hayop na 


ASO 


sinakyan ni Jesus sa kaniyang matagumpay na 
pagpasok sa Jerusalem. Ipinahihiwatig nina Marcos 
(11:7), Lucas (19:35), at Juan (12:14, 15) na ang 
sinakyan ni Jesus ay isang bisiro o batang asno, 
ngunit wala silang binanggit kung naroon din ang 
isang mas matandang asno. Gayunman, isinulat ni 
Mateo (21:7) na ‘dinala ng mga alagad ang asno at 
ang bisiro nito, at ipinatong nila sa mga ito ang ka- 
nilang mga panlabas na kasuutan, at inupuan niya 
ang mga ito.” Tiyak na hindi umupo si Jesus sa da- 
lawang hayop, kundi sa ibabaw ng mga kasuutan 
na ipinatong sa bisiro. Maliwanag, yamang hindi 
siya sumakay sa asno, kundi sa halip ay sa bisiro 
nito, hindi na binanggit nina Marcos, Lucas, at Juan 
sa kanilang mga ulat na naroon din ang magulang 
na asno. 

Mailap na Asno. Ang mailap na asno [sa Heb., 
@-rohdh' sa Aramaiko, “aradh'] ay naiiba sa alagang 
asno, hindi dahil sa hitsura nito, kundi dahil ito ay 
mailap at mahirap supilin. Katugmang-katugma ito 
ng paglalarawan ng Bibliya sa isang hayop na wa- 
ring 'kinalagan ng mga tali. ---Job 39:5. 

Ang mailap na asno (Equus hemionus) ay nanini- 
rahan sa disyertong kapatagan at sa lupain ng asin, 
na malayo sa kaguluhan ng bayan. Likas itong umi- 
iwas sa mga lugar na tinitirahan ng tao, kaya “ang 
mga ingay ng manghuhuli ay hindi nito naririnig.” 
Hindi naman ito dahil mahina ang pandinig ng ma- 
ilap na asno. Ang totoo, napakaingat nito dahil sa 
matalas nitong pandinig, paningin, at pang-amoy. 
Kung tatangkaing hulihin ng isang tao ang hayop na 
ito, mabilis itong tatakas. Ang maiilap na asno ay la- 
ging nagpapagala-gala sa paghahanap ng luntiang 
pananim, anupat naggagalugad maging sa kabun- 
dukan sa paghahanap ng makakain. Kinakain nila 
ang lahat ng uri ng luntiang halaman, anupat ngi- 
nangatngat pati ang ugat ng mga ito. Kumakain din 
sila ng asin. (Job 39:5-8) Dahil mas gusto ng mailap 
na asno ang malaya at pagala-galang buhay na ma- 
layo sa mga tinatahanan ng tao, nagiging mas ma- 
kahulugan ang binanggit sa ulat na nanahanan si 
Nabucodonosor kasama ng mga hayop na ito no- 
ong panahon ng kaniyang pitong-tadng pagkabaliw. 
--Dan 5:21, tingnan ang SEBRA. 


ASO [sa Heb., kellev, sa Gr., kyon: kynarri'on, 
‘maliit na aso (Mat 15:26)]. Sa mga Israelita, ang 
hayop na ito ay marumi sa seremonyal na para- 
an, kaya malamang na hindi man lamang nila nai- 
sip na magsanay ng mga aso. (Lev 11:27, Isa 66:3) 
Bagaman madalas banggitin sa Bibliya ang mga 
tupa at mga pastol, tanging si Job, na isang di-Isra- 
elita, ang bumanggit sa “mga aso sa aking kawan.” 
--Job 30:1. 

Ang mga aso (Canis familiaris), gaya ng mga 
ibong kumakain ng bangkay, ay kumakain ng mga 


236 


nabubulok, partikular na sa mga lunsod. Itinagubi- 
lin ng Kautusan na ihagis sa mga aso ang karne na 
nilapa ng mabangis na hayop. (Exo 22:31) Kung 
minsan, ang hatol ni Jehova sa kaniyang mga kaa- 
way ay ipakain ang kanilang mga bangkay o ipahi- 
mod ang kanilang dugo sa mga asong ligaw. Dahil 
sa matinding kawalang-katapatan ng mga haring 
sina Jeroboam, Baasa, at Ahab, sinumang kabilang 
sa kani-kanilang sambahayan na mamamatay sa 
lunsod ay lalamunin ng mga aso. (1Ha 14:11, 16:4: 
21:24) Bilang katuparan ng salita ni Jehova, hini- 
mod ng mga aso ang dugo ni Ahab, at kinain ng 
mga aso ang laman ng asawa niyang si Jezebel. 
(1Ha 21:19, 22:38, 21:23, 2Ha 9:10, 35, 36) Bilang 
pahiwatig na hihimurin ng mga aso ang dugo ng 
mga kalaban ng bayan ni Jehova, isinulat ng salmis- 
ta: “Upang ang dila ng iyong mga aso ay magkaro- 
on ng bahagi nito mula sa mga kaaway.” (Aw 68:23) 
Inihulang may bahaging gagampanan ang mga aso 
sa paglipol na sasapit sa di-tapat na Jerusalem at 
Juda. Kakaladkarin ng mga aso ang mga bangkay, 
anupat sila ay manluluray, manlalamon, at hihimod 
ng dugo.---Jer 15:3. 

Makatalinghagang Paggamit. Ginamit ang 
nakapandidiring ugali ng aso na muling kainin ang 
iniluwa nito upang ilarawan ang landasin niyaong 
mga umaalis sa daan ng katuwiran at bumabalik sa 
dati nilang marungis na kalagayan. (2Pe 2:20-22, 
Kaw 26:11) Tinatawag na mga aso ang mga taong 
marumi sa moral. Ang kautusan ng Diyos sa Israel 
ay nagsabi: “Huwag mong dadalhin ang upa sa 
isang patutot o ang bayad sa isang aso ["lalaking pa- 
tutot,” AT; “malamang ay isang pederast; isa na 
nagsasagawa ng anal intercourse, lalo na sa isang 
batang lalaki,” tlb sa Rbi8] sa bahay ni Jehova na 
iyong Diyos para sa anumang panata, sapagkat ang 
mga iyon ay karima-rimarim kay Jehova na iyong 
Diyos, ang dalawang iyon nga.” (Deu 23:18) Ang la- 
hat niyaong tulad ng mga asong ligaw sa mga lan- 
sangan at nagsasagawa ng kasuklam-suklam na 
mga bagay, gaya ng sodomiya, lesbianismo, kaba- 
ngisan, at kalupitan, ay pinagbabawalang pumasok 
sa Bagong Jerusalem.---Apo 22:15: tingnan din ang 
Fil 3:2. 

Ang paghamak sa mababangis na asong ligaw ay 
ipinahihiwatig din ng sumusunod na mga halimba- 
wa: “Ako ba ay aso?” ang bulyaw ni Goliat kay Da- 
vid, dahil pumaroon ito sa kaniya na may dalang 
baston. (1Sa 17:43) “Sino ang hinahabol mo? Isang 
asong patay?" ang tanong ni David kay Haring Saul, 
anupat ipinakikitang wala siyang kabuluhan at hin- 
di makapamiminsala kay Saul gaya ng asong patay. 
(1Sa 24:14) Gayundin, nang magsalita ang anak ni 
Jonatan na si Mepiboset kay Haring David, tinukoy 
niya ang kaniyang sarili bilang “asong patay,” ang 
pinakamababang kalagayan na maaaring sapitin ng 


237 


tao. (2Sa 9:8; tingnan din ang 2Sa 3:8; 16:9, 2Ha 
8:13.) Ang nag-aangking espirituwal na mga bantay 
ng Diyos ay inihambing ng propetang si Isaias sa 
pipi at umiidlip na mga aso na puno ng pagnanasa 
ng kaluluwa, anupat talagang walang silbi kapag 
may panganib. (Isa 56:10, 11) Itinulad sa mga aso 
ang mga kaaway ng mga lingkod ni Jehova, gayun- 
din ang mga Gentil. (Aw 22:16, 20, 59:6, 14; Mat 15: 
26, 27: tingnan ang SIROFENISA.) Inihambing ni Jesu- 
Kristo sa mga aso ang mga taong walang pagpapa- 
halaga sa espirituwal na mga bagay, na sinasabi: 
“Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang 
banal.”--Mat 7:6. 

Dahil ginagamit ang aso upang sumagisag sa di- 
kaayaayang mga bagay, ang napakababang kalaga- 
yan ni Lazaro sa ilustrasyon ni Jesus ay maliwanag 
na makikita sa mga salitang, “Lumalapit . . . ang 
mga aso at hinihimod ang kaniyang mga sugat.” 
(Luc 16:21) Gayunman, maging ang kinasusukla- 
mang aso ay mas mabuti pa kaysa sa patay na leon, 
sapagkat ang buhay na aso ay may kabatiran sa 
mga bagay-bagay, gayong ang patay na leon, ang 
maringal na hayop, ay walang anumang kabatiran. 
--Ec 9:4, 5. 

Ang paghimod ng aso sa tubig habang nakamasid 
ito sa kaniyang kapaligiran ay tinukoy nang mag- 
takda ang Diyos ng isang pagsubok para sa mga bo- 
luntaryo sa hukbo ni Gideon. Yaon lamang mga 
mapagbantay, na humihimod ng tubig mula sa ka- 
nilang mga kamay, “gaya ng paghimod ng aso,” ang 
pipiliin upang makipaglaban sa Midian.---Huk 7:5. 


ASONG MATULIN [sa Heb., zarzir” moth- 
na'yim, sa Ingles, greyhound]. Isang aso na napaka- 
tulin at matalas ang paningin, patulis ang nguso, 
balingkinitan at makinis ang katawan, mahahaba at 
malalakas ang mga binti. Gayunman, hindi matiyak 
kung ano ang tinutukoy ng pananalitang Hebreo na 
literal na nangangahulugang “ang [hayop na] nabi- 
bigkisan sa baywang (balakang).” Maraming salin 
ng Bibliya ang gumamit ng “asong matulin” sa mis- 
mong teksto ng Kawikaan 30:31, ngunit sa mga ta- 
lababa ay itinala nila ang “pandigmang kabayo" at 
“tandang” bilang iba pang salin. (AS, Rbi8, Ro) Ang 
saling “tandang” (AT, Dy, JB, Kx, Mo, RS) ay sinu- 
suportahan ng Griegong Septuagint at ng Latin na 
Vulgate. Gayunman, ang “asong matulin” ay isang 
angkop na salin sapagkat tumutugma ito sa deskrip- 
siyon ng isang hayop na mahusay sa “paglakad.” 
(Kaw 30:29) Ang asong matulin ay naorasan sa bi- 
lis na mga 64 na km/oras (40 mi/oras). Gayun- 
din, ang balingkinitang balakang ng asong matulin, 
anupat para itong “nabibigkisan sa baywang,” ay 
tutugma sa ipinapalagay na literal na kahulugan ng 
katawagang Hebreo. 


ASRIEL 


ASOS. Isang daungang bayan sa Misia sa 
H baybayin ng Gulpo ng Adrameto, samakatuwid 
ay bahagi ng Romanong probinsiya ng Asia. Sa 
ngayon ay kilala ang lugar na ito bilang Behramkale 
(dating Behramkdy). 

Noong ikatlong paglalakbay ng apostol na si Pab- 
lo bilang misyonero, tumigil siya sa Troas nang pa- 
balik na siya sa Jerusalem. Mula sa Troas ay tinagu- 
bilinan niya si Lucas at ang iba pa niyang mga 
kasamahan na lumulan sa barko patungong Asos, 
kung saan niya pinaplano na muling makasama sila. 
Dahil lumibot pa ang barko sa Cape Baba (Lectum) 
upang makarating sa Asos (na nasa kabilang panig 
ng lungos mula sa Troas), nalakad ni Pablo ang mas 
maikling distansiya (mga 32 km, 20 mi) at nakara- 
ting pa rin siya sa Asos sa tamang panahon upang 
makalulan sa barko, na naglayag naman patungong 
Mitilene na nasa pulo ng Lesbos, sa T ng Asos. 
--Gaw 20:6, 13, 14. 


ASPATA. Isa sa sampung anak na lalaki ni Ha- 
man.---Es 9:7, 10; tingnan ang HAMAN. 


ASPENAZ. Ang pangalan ng punong opisyal 
ng korte sa Babilonya noong panahon ng paghaha- 
ri ni Nabucodonosor. (Dan 1:3) Maliwanag na pi- 
nangasiwaan niya ang kalipunan ng mga bating 
ngunit hindi ito nangangahulugang siya mismo ay 
bating. Ang isa sa kaniyang mga tungkulin ay ang 
pagsasanay sa mga kabataan na maglilingkod bi- 
lang mga utusan ng monarka. 


ASPID [sa Gr., aspis]. Isang pangalan na ka- 
raniwang ginagamit sa ngayon para sa ilang di- 
magkakamag-anak na makamandag na ahas. 

Ang salitang “aspid” ay lumilitaw nang minsan sa 
Banal na Bibliya, sa Roma 3:13, kung saan ang apos- 
tol na si Pablo, bilang pagtukoy sa mga makasala- 
nan, ay nagsabi: “Kamandag ng mga aspid ang nasa 
likod ng kanilang mga labi.” Dito ay sumisipi ang 
apostol mula sa Awit 140:3: “Ang kamandag ng 
may-sungay na ulupong ay nasa ilalim ng kanilang 
mga labi.” Kung gayon, malamang na ang mga 
aspid na tinutukoy sa Roma 3:13 ay mga may- 
sungay na ulupong.--Tingnan ang ULUPONG, MAY- 
SUNGAY NA. 


ASRIEL. Isang inapong lalaki ni Manases, na 
naging ulo ng pamilya ng mga Assrielita. Ipinakikita 
sa Bilang 26:29-31 na siya ay apo sa tuhod ni Mana- 
ses sa pamamagitan ni Makir at ng anak nitong si 
Gilead. Ayon sa 1 Cronica 7:14, si Asriel ay anak ni 
Manases na isinilang sa kaniya ng kaniyang Sirya- 
nong babae. Gayunman, isang bahagi ng kasunod 
na pananalita na waring nagbigay ng karagdagang 
impormasyon ang kababasahan: “Ipinanganak nito 
si Makir na ama ni Gilead.” Samakatuwid, gaya ng 


ASRIELITA, MGA 


pangkaraniwan sa mga talaangkanan sa Bibliya, si 
Asriel ay maaaring tawagin dito na “anak” ni Mana- 
ses sa diwa na si Asriel ay isa sa kaniyang mga ina- 
po (sa pamamagitan ni Makir, ang anak ni Manases 
sa kaniyang Siryanong babae). Ngunit posible rin na 
talagang nagkaroon si Manases ng isang tunay na 
anak at isang apo sa tuhod na magkapangalan. Ang 
“mga anak ni Asriel” ay kabilang sa mga inapo ni 
Manases na tinakdaan ni Josue ng teritoryo sa Lu- 
pang Pangako.---Jos 17:1-4. 


ASRIELITA, MGA [Ni (Kay) Asriel]. Isang 
Manasitang pamilya na nagmula kay Asriel.--Bil 
26:29, 31. 


ASTAROT. Isang lunsod sa pook ng Basan, na 
sa ngayon ay karaniwang ipinapalagay na ang Tell 
“Ashtarah, mga 32 km (20 mi) sa S ng Dagat ng Ga- 
lilea. Ang mababang burol doon ay napalilibutan ng 
isang kapatagan na natutubigang mainam. Maaa- 
ring ipinahihiwatig ng pangalan nito na ito'y naging 
isang sentro ng pagsamba sa diyosang si Astoret. 

Ang mga pagtukoy rito sa Bibliya ay pangunahin 
nang may kinalaman sa higanteng si Haring Og ng 
Basan, na sinasabing naghari “sa Astarot, sa Edrei.” 
(Deu 1:4, Jos 9:10, 12:4: 13:12) Ang nalupig na teri- 
toryo ng kaharian ni Og ay orihinal na iniatas sa 
mga Makirita na mula sa tribo ni Manases, ngu- 
nit nang maglaon ay ibinigay ang Astarot sa mga 
Gersonita bilang isang lunsod ng mga Levita. (Jos 
13:29-31, 1Cr 6:71) Sa Josue 21:27, na katumbas ng 
ulat sa 1 Cronica 6:71, ang lunsod ay tinatawag na 
Beestera. 

Ang lunsod na ito ay binabanggit sa mga inskrip- 
siyong Asiryano at sa Amarna Tablets. 


ASTERATITA [Ng (Mula sa) Astarot]. Isang 
taong nakatira sa Astarot. Tanging si Uzia, isa sa 
makapangyarihang mga lalaki ni David, ang tinata- 
wag na Asteratita.--1Cr 11:44. 


ASTEROT-KARNAIM. Ang lugar kung saan 
natalo ni Kedorlaomer, hari ng Elam, ang mga Re- 
paim. (Gen 14:5) Ipinapalagay ng ilan na ito ang bu- 
ong pangalan ng Astarot at na ang idinagdag na 
“karnaim” (mga sungay) ay tumutukoy sa dalawang 
sungay ng buwang gasuklay na sumasagisag sa di- 
yosang si Astarte o kaya'y sa kambal na taluktok na 
karatig ng bayan. Sinasabi naman ng iba na ang 
pangalang ito ay nangangahulugang “Asterot na 
Malapit sa Karnaim” at sa gayon ay tumutukoy sa 
lunsod ng Astarot anupat binanggit ang Karna- 
im bilang isang hiwalay ngunit karatig na bayan. 
Ipinapalagay na ang Karnaim ay matatagpuan sa 
Sheikh Sa'ad, na nasa kapaligiran ng karaniwang 
itinuturing na lugar ng Astarot (Tell “Ashtarah). 
--Tingnan ang ASTAROT. 


238 


ASTORET. Isang diyosa ng mga Canaanita, 
itinuturing na asawa ni Baal. Kadalasang inilalara- 
wan si Astoret bilang isang babaing hubad na labis 
na pinalaki ang mga sangkap sa sekso. Ang pag- 
samba sa diyosang ito ay laganap sa iba't ibang ba- 
yan noong sinaunang panahon, at ang pangalang 
Astoret ay karaniwan nang lumilitaw sa iba't ibang 
anyo. Astarte ang katumbas nito sa Griego. Maliwa- 
nag na itinuturing ng mga Filisteo si Astoret bilang 
isang diyosa ng digmaan, na ipinahihiwatig ng pag- 
lalagay nila ng baluti ng natalong si Haring Saul sa 
templo ng mga imahen ni Astoret. (1Sa 31:10) Ga- 
yunman, lumilitaw na si Astoret ay pangunahin 
nang isang diyosa ng pag-aanak. Ang pinakapromi- 
nenteng bahagi ng pagsamba sa kaniya ay ang pag- 
papakasasa sa sekso sa mga templo o sa matataas 
na dako na itinalaga sa pagsamba kay Baal, kung 
saan may naglilingkod na mga patutot na lalaki at 
babae.--Tingnan ang CANAAN, CANAANITA Blg. 2 
(Pananakop ng Israel sa Canaan). 

Posibleng sinasamba na si Astoret sa Canaan 
noon pa mang panahon ni Abraham, sapagkat ang 
isa sa mga lunsod doon ay tinatawag na “Asterot- 
karnaim.” (Gen 14:5) Binabanggit din sa Kasulatan 
ang lunsod ng Astarot, ang dakong tinatahanan ng 
higanteng si Haring Og ng Basan. Ipinahihiwatig ng 
pangalan ng lunsod na ito'y maaaring naging isang 
sentro ng pagsamba kay Astoret.--Deu 1:4; Jos 
9:10: 12:4. 

Ang anyong pang-isahan na “@sh-to' reth (Astoret) 
ay unang lumitaw sa Bibliya may kinalaman sa pag- 
aapostata ni Haring Solomon noong huling baha- 
gi ng kaniyang paghahari. Noong panahong iyon 
nagsimulang sumamba sa Astoret ng mga Sido- 
nio ang mga Israelita. (1Ha 11:5, 33) Ang tanging 
iba pang paglitaw ng anyong pang-isahang ito ay 
may kaugnayan sa paggiba ni Haring Josias sa 
matataas na dakong itinayo ni Solomon para kay 
Astoret at sa iba pang mga bathala. (2Ha 23:13) 
Ang anyong pangmaramihan naman na “@sh:ta- 
rohth' (“mga imahen ni Astoret,” NW; “mga Astart,” 
AT) ay malamang na tumutukoy sa mga imahen 
o mga anyo ng diyosang ito ng mga pagano.---Huk 
2:13, 10:6: 1Sa 7:3, 4. 


ASTROLOGO. Ang salitang gazerin' ay lumi- 
litaw lamang sa bahagi ng aklat ng Daniel na isinu- 
lat sa Aramaiko (Dan 2:4b-7:28) at may salitang- 
ugat na nangangahulugang “tumibag,” o pumutol, 
anupat ipinapalagay na tumutukoy iyon sa mga hu- 
mahati-hati sa kalangitan upang makabuo ng iba't 
ibang hugis. (Dan 2:34) Isinasalin ng ilang bersi- 
yong Ingles (Dy, KJ, Le, AS) ang orihinal na sali- 
tang Aramaiko na ga-zerin'” bilang “soothsayers.” 
(Dan 2:27, 4:7 [tal 4, Dy, Le]: 5:7, 11) Ang kultong 


239 


ito ng astrolohiya ay binubuo ng mga tao “na, batay 
sa posisyon ng mga bituin sa oras ng kapangana- 
kan, sa pamamagitan ng iba't ibang sining ng pag- 
kukuwenta at panghuhula .. . ay umaalam sa ma- 
giging kapalaran ng mga indibiduwal.” (Gesenius's 
Hebrew and Chaldee Lexicon, isinalin ni S. P. Tre- 
gelles, 1901, p. 166, 167) Ang astrolohiya ay pangu- 
nahin nang politeistiko, malamang na nagpasimula 
ito sa mababang Libis ng Mesopotamia di-nagtagal 
pagkatapos ng Baha nang talikdan ng mga tao ang 
dalisay na pagsamba kay Jehova. Nang maglaon, 
ang pangalang Caldeo ay naging halos singkahulu- 
gan ng “astrologo.” 

Sa huwad na siyensiyang ito ng astrolohiya, pina- 
niniwalaang iba't ibang diyos ang namamahala sa 
bawat seksiyon ng kalangitan. Bawat galaw at peno- 
meno ng mga bagay sa langit, gaya ng pagsikat at 
paglubog ng araw, mga equinox at solstice, mga 
pagbabago ng hugis ng buwan, mga eklipse, at mga 
bulalakaw, ay sinasabing kagagawan ng mga diyos 
na ito. Kaya naman regular na pinagmamasdan ang 
galaw ng mga bagay sa kalawakan, anupat ang mga 
ito ay iginagawa ng detalyadong mga tsart at mga 
talaan ng kanilang kaganapan, at batay sa mga ito 
ay hinuhulaan ang mga mangyayari sa buhay ng 
mga tao at sa lupa. Ang lahat ng bagay, pampubli- 
ko at pribado, ay pinaniniwalaang kinokontrol ng 
mga diyos na ito ng langit. Dahil dito, hindi gina- 
gawa ang mga pasiyang pampulitika o pangmili- 
tar hangga't hindi kinokonsulta ang mga astrologo 
upang basahin ang mga tanda, bigyang-kahulugan 
ang mga ito, at ibigay ang kanilang payo. Sa gayon, 
ang uring-saserdote ay nagkaroon ng malaking ka- 
pangyarihan at impluwensiya sa buhay ng mga 
tao. Inangkin nila na mayroon silang kahima-hima- 
lang kapangyarihan, kaunawaan at malaking karu- 
nungan. Ang lahat ng malalaking templong itinayo 
ng mga Babilonyo ay may sarili nitong obserbator- 
yo para sa pagmamasid sa kalangitan. 

Noong ikawalong siglo B.C.E., nang ihula ng pro- 
petang si Isaias ang pagkawasak ng Babilonya, hina- 
mon niya ang nagmamasid-sa-mga-bituing mga 
astrologong tagapayo ng hinatulang lunsod na ilig- 
tas iyon: “Nanghimagod ka [ang Babilonya] sa kara- 
mihan ng iyong mga tagapayo. Tumayo sila ngayon 
at iligtas ka, ang mga mananamba ng langit, ang 
mga tumitingin sa mga bituin, yaong mga nagha- 
hayag ng kaalaman sa panahon ng mga bagong bu- 
wan may kinalaman sa mga bagay na darating sa 
iyo. ”--Isa 47:13. 

Sa paglipas ng panahon, si Daniel at ang kaniyang 
tatlong kasamahan ay naging mga bihag sa lupaing 
iyon ng mga astrologo. Nang subukin ang mga He- 
breong ito “kung tungkol sa bawat bagay ng karu- 
nungan at pagkaunawa,” nasumpungan ng Babilon- 


ASTROLOGO 


yong hari na “mas magaling sila nang sampung ulit 
kaysa sa lahat ng mga mahikong saserdote at mga 
salamangkero na nasa kaniyang buong kaharian.” 
(Dan 1:20) Mula noon ay tinawag si Daniel na “pinu- 
no ng mga mahikong saserdote” (Dan 4:9), suba- 
lit mahalagang tandaan na hindi niya kailanman 
tinalikdan ang pagsamba kay Jehova upang ma- 
ging isang nagmamasid-sa-mga-bituin na “nagha- 
hati-hati ng kalangitan.” Halimbawa, galit na galit si 
Nabucodonosor nang hindi maisiwalat ng mga as- 
trologo at ng iba pa sa “marurunong na tao" ang ka- 
niyang panaginip anupat bumulalas siya: “Pagpu- 
putul-putulin kayo, at ang inyong mga bahay ay 
gagawing mga palikurang pambayan.” (Dan 2:5) 
Damay rin sana sa utos na ito si Daniel at ang kani- 
yang mga kasamahan, ngunit bago maisagawa ang 
pagpatay, si Daniel ay dinala sa harap ng hari, at si- 
nabi rito ni Daniel: “May umiiral na Diyos sa langit 
na isang Tagapagsiwalat ng mga lihim,” ngunit “sa 
ganang akin, hindi dahil sa anumang karunungan 
na nasa akin nang higit kaysa sa kanino pa mang 
buhay kung kaya ang lihim na ito ay isiniwalat sa 
akin.”--Dan 2:28, 30. 


Sino ang mga Mago na dumalaw 
sa batang si Jesus? 


May mga astrologo (sa Gr., magoi, “Magi,” tlb sa 
AS, CC, We, “Magians,” ED) na nagdala ng mga ka- 
loob sa batang si Jesus. (Mat 2:1-16) Bilang komen- 
to sa pagkakakilanlan ng mga magoi na ito, ang The 
Imperial Bible-Dictionary (Tomo Il, p. 139) ay nag- 
sabi: “Ayon kay Herodotus, ang mga mago ay isang 
tribo ng mga Medo [I, 101], na nag-aangking naka- 
pagbibigay-kahulugan sa mga panaginip, at opisyal 
na inatasang magsagawa ng sagradong mga rit- 
wal... sa madaling salita, sila ang edukadong 
uring-saserdote, at nagtataglay, gaya ng inaakala, 
ng kakayahang umalam mula sa mga aklat at sa 
pagmamasid sa mga bituin ng kahima-himalang 
kaunawaan hinggil sa mga bagay na mangyayari 
... Ipinakikita ng mga pagsisiyasat nang bandang 
huli na waring ang Babilonya at hindi ang Media at 
Persia ang sentro ng talamak na magianismo. “No- 
ong una, hindi naman tinatawag na mga mago ang 
mga saserdoteng Mediano . . . Gayunman, mula 
sa mga Caldeo ay tinanggap nila ang katawagang 
mago dahil sa kanilang makasaserdoteng katayuan 
sa lipunan, at sa ganitong paraan natin maipaliliwa- 
nag ang sinasabi ni Herodotus na ang mga mago ay 
isang tribong Mediano’ ... (J. C. Müller sa Herzog's 
EncL.).”--Inedit ni P. Fairbairn, London, 1874. 

Kung gayon, wasto nga na nang basahin nina 
Justin Martyr, Origen, at Tertullian ang Mateo 2:1, 
naisip nila na ang magoi ay mga astrologo. Sumulat 


ASTROLOGO 


si Tertullian (“On Idolatry,” IX): “Batid natin na 
magkaugnay ang mahika at astrolohiya. Kaya na- 
man ang mga tagapagbigay-kahulugan sa mga bi- 
tuin ang unang . . . naghandog sa Kaniya [kay Je- 
sus] ng “mga kaloob.” (The Ante-Nicene Fathers, 
1957, Tomo III, p. 65) Ang katawagang Mago ay ka- 
raniwang ginamit “bilang isang panlahatang termi- 
no para sa mga astrologo sa Silangan.”--The New 
Funk G Wagnalls Encyclopedia, 1952, Tomo 22, 
p. 8076. 

Dahil dito, matibay ang ebidensiya na ang ma^- 
goi na dumalaw sa sanggol na si Jesus ay mga as- 
trologo. Sa gayon, ang The New Testament na 
isinalin ni C. B. Williams ay kababasahan ng “star- 
gazers,” lakip ang talababa na nagpapaliwanag: 
“Samakatuwid nga, mga nag-aaral ng mga bituin 
may kaugnayan sa mga pangyayari sa lupa.” Kaya 
naman angkop na ang makabagong mga saling 
Ingles ay kababasahan ng “astrologers” sa Mateo 
2:1.—AT, NE, NW, Ph. 

Hindi sinabi kung ilan sa mga astrologong ito 
“mula sa mga silanganing bahagi” ang nagdala ng 
“ginto at olibano at mira” sa batang si Jesus: walang 
makatotohanang saligan para sa tradisyonal na pa- 
lagay na tatlo sila. (Mat 2:1, 11) Bilang mga astrolo- 
go, sila'y mga lingkod ng huwad na mga diyos at sa 
nalalaman man nila o hindi, inakay sila ng sa tingin 
nila ay isang gumagalaw na “bituin.” Ipinagbigay- 
alam nila kay Herodes na ipinanganak na ang “hari 
ng mga Judio,” at sinikap naman ni Herodes na ipa- 
patay si Jesus. Subalit nabigo ang pakana. Namagi- 
tan si Jehova at nanaig siya sa mga demonyong 
diyos ng mga astrologong iyon, kaya sa halip na bu- 
malik kay Herodes, ang mga astrologo ay umuwi sa 
pamamagitan ng ibang daan matapos silang bigyan 
ng “babalang mula sa Diyos sa isang panaginip.” 
--Mat 2:2, 12. 

Panghuhula sa Pamamagitan ng Atay at ang 
Astrolohiya. Waring ang kaugaliang “pagtingin 
sa atay' ay naging isang pantanging bahagi ng as- 
trolohiya. (Eze 21:21) Isang luwad na modelo ng 
atay ang natagpuan sa isang templong paaralan sa 
Babilonya anupat mula pa ito noong panahon ni 
Hammurabi. Ang isang panig nito ay hinati-hati sa 
mga bahaging kumakatawan sa “araw” at “gabi.” 
Ang gilid naman nito ay hinati-hati sa 16 na baha- 
gi, at isinulat sa bawat seksiyon ang katumbas na 
mga pangalan ng mga bathala ng langit. Kaya kung 
paanong sa ganitong uri ng panghuhula ay hinaha- 
ti-hati ang kalangitan batay lamang sa imahina- 
syon, hinahati-hati rin nila sa katulad na paraan ang 
atay ng kanilang mga haing hayop. Kapag iniha- 
handog nila ang mga haing ito, tinitingnan nila ang 
atay, anupat itinuturing nila ito bilang munting la- 
rawan ng kalangitan, upang makita nila kung anong 


240 


mga tanda ang isinisiwalat sa kanila ng mga diyos. 
--Tingnan ang PANGHUHULA. 

Si Molec at ang Astrolohiya sa Israel. May 
katibayan na nagpapakitang ang astrolohiya ay may 
malapit na kaugnayan sa pagsamba kay Molec, 
isang diyos na kung minsa'y inilalarawang may ulo 
ng toro. Ang toro ay sinasamba noon ng mga Babi- 
lonyo, mga Canaanita, mga Ehipsiyo, at ng iba pa bi- 
lang sagisag ng kanilang mga bathala, gaya nina 
Marduk, Molec, Baal, at iba pa. Ang toro ay isa sa pi- 
nakamahahalagang sagisag ng sodyako, ang Taurus. 
Ang diyos-araw ay kadalasang isinasagisag ng mga 
toro, anupat ang mga sungay ay lumalarawan sa 
mga sinag, at ang malakas na kakayahan ng toro 
sa pag-aanak ay kumakatawan sa kapangyarihan 
ng araw bilang “tagapagbigay-buhay.” Ang babaing 
baka naman ay binigyan ng kapantay na karangalan 
bilang isang sagisag ni Ishtar o Astarte, na iba't 
ibang tawag sa kaniya. Kaya nang pasimulan ni 
Aaron at ni Jeroboam sa Israel ang gayong pagsam- 
ba sa toro (pagsamba sa guya), napakalaking kasala- 
nan iyon sa paningin ni Jehova.---Exo 32:4, 8, Deu 
9:16: 1Ha 12:28-30, 2Ha 10:29. 

Tinuligsa ang apostatang sampung-tribong kaha- 
rian ng Israel dahil sa pagsali nito sa kultong iyon ng 
astrolohiya, sapagkat “patuloy nilang iniwan ang la- 
hat ng utos ni Jehova na kanilang Diyos at gumawa 
para sa kanilang sarili ng mga binubong estatuwa, 
dalawang guya, at gumawa ng sagradong poste, at 
nagsimula silang yumukod sa buong hukbo ng la- 
ngit at naglingkod kay Baal, at patuloy nilang pina- 
raan sa apoy ang kanilang mga anak na lalaki at ang 
kanilang mga anak na babae at nanghula sila at nag- 
hanap ng mga tanda.”---2Ha 17:16, 17. 

Sa dalawang-tribong kaharian naman sa timog, 
pinangunahan ng balakyot na si Haring Ahaz at ng 
kaniyang apong si Manases ang pagsamba sa mga 
bituing diyos at ang makademonyong paghahandog 
ng kanilang mga anak na sinusunog nang buhay bi- 
lang hain. (2Ha 16:3, 4; 21:3, 6; 2Cr 28:3, 4, 33:3, 6) 
Gayunman, “inalisan [ng mabuting haring si Josias] 
ng trabaho ang mga saserdote ng mga banyagang 
diyos” na “gumagawa ng haing usok para kay Baal, 
sa araw at sa buwan at sa mga konstelasyon ng so- 
dyako at sa buong hukbo ng langit,” at giniba niya 
ang matataas na dako at ginawa niyang di-karapat- 
dapat sa pagsamba ang Topet upang “walang isa 
man ang makapagparaan ng kaniyang anak na lala- 
ki o ng kaniyang anak na babae sa apoy para kay 
Molec.” (2Ha 23:5, 10, 24) Sa pamamagitan ng kani- 
yang mga propetang sina Zefanias at Jeremias, tinu- 
ligsa sila ni Jehova dahil sa kanilang mga gawaing 
may kaugnayan sa astrolohiya, bilang “mga yumu- 
yukod sa hukbo ng langit sa ibabaw ng mga bubong” 
at mga “nananata ng mga sumpa sa pamamagitan 
ni Malcam [Molec].”---Zef 1:5, Jer 8:1, 2, 19:13. 


241 


Ipinakikita rin ng salaysay ni Esteban tungkol sa 
paghihimagsik ng mga Israelita sa ilang na ang 
pagsamba kay Molec, pagsamba sa guya, at astro- 
lohiya ay magkakaugnay. Nang sabihin nila kay 
Aaron, “Igawa mo kami ng mga diyos upang ma- 
nguna sa amin,” “ibinigay sila [ni Jehova] upang 
mag-ukol ng sagradong paglilingkod sa hukbo ng la- 
ngit, gaya ng nakasulat sa aklat ng mga propeta, 
“Hindi naman kayo sa akin naghandog ng mga ha- 
yop at mga hain . . . Kundi ang tolda ni Moloc at ang 
bituin ng diyos na si Repan ang inyong dinala.” 
--Gaw 7:40-43. 

Paghatol ng Diyos sa Astrolohiya. Isang na- 
pakahalagang katotohanan ang ipinahayag sa sim- 
pleng pananalita: “Nang pasimula ay nilalang ng 
Diyos ang langit at ang lupa,” kasama ang mga pla- 
neta ng ating sistema solar at ang mga bituing 
nakapirme sa kani-kanilang konstelasyon. (Gen 1: 
1, 16: Job 9:7-10, Am 5:8) Subalit hindi kalooban ni 
Jehova na sambahin ng mga tao ang kahanga- 
hangang mga bagay na ito na kaniyang nilalang. 
Kaya naman mahigpit niyang pinagbawalan ang 
kaniyang bayan na huwag sumamba sa “anyo na tu- 
lad ng anumang nasa langit sa itaas.” (Exo 20: 
3, 4) Ipinagbawal niya ang bawat uri ng astrolohiya. 
Deu 18:10-12. 


ASUL. 


ASUPRE. Kulay dilaw na elementong di-meta- 
liko na lumilitaw nang puro o kahalo ng ibang 
mga elemento sa mga compound na sulfide at 
sulfate. Napakababa ng temperaturang kailangan 
upang matunaw ito, 113° C. (235° F.). Napakabilis 
nitong magliyab anupat ang apoy ay kulay mapus- 
yaw na asul, at kasabay nito'y lumilikha ito ng sul- 
fur dioxide, na matapang ang amoy. 

Nang unang banggitin ang asupre sa kasaysayan, 
inilalahad kung paanong inulan ng pagkapuksa ang 
balakyot na mga lunsod ng Sodoma at Gomorra sa 
pamamagitan ng apoy at asupre. (Gen 19:24: Luc 
17:29) Salig sa katibayan ng heolohiya, iminumung- 
kahi ng ilan na ang kapahamakang ito na mula kay 
Jehova ay posibleng sumapit sa pamamagitan ng 
isang pagputok ng bulkan sa timugang rehiyon ng 
Dagat na Patay, na nagpapaliwanag kung bakit la- 
ganap ang asupre sa lugar na iyon sa ngayon. 

Pinaniniwalaang isang napakainit na sunugan ng 
basura o krematoryo para sa sinaunang lunsod ng 
Jerusalem ang nalikha sa pamamagitan ng pagda- 
ragdag ng asupre sa patuluyang nagniningas na 
apoy sa Libis ng Hinom (Gehenna) na nasa labas la- 
mang ng mga pader. 

Mula nang ilapat ang maapoy na kahatulan sa So- 
doma at Gomorra noong 1919 B.C.E., tinukoy na sa 


Tingnan ang KULAY, MGA. 


ASVAT 


Kasulatan ang katangian ng asupre na napakadaling 
magliyab. (Isa 30:33, 34:9, Apo 9:17, 18) Ito ay isang 
sagisag ng lubusang pagkatiwangwang. (Deu 29:22, 
23; Job 18:15) Pinagsasama ang “apoy at asupre” ka- 
pag inilalarawan ang lubos na pagkapuksa. (Aw 
11:6; Eze 38:22, Apo 14:9-11) Sinasabi sa atin na ang 
Diyablo ay “ihahagis sa lawa ng apoy at asupre,' 
isang angkop na paglalarawan ng ganap na pagkali- 
pol, ang “ikalawang kamatayan. ”---Apo 19:20, 20:10, 
21:8. 


ASUR. 

1. Isang anak ni Sem, ikalawang binanggit sa Ge- 
nesis 10:22 at 1 Cronica 1:17. Siya ang ninuno ng 
mga Asiryano, iisang salitang Hebreo ang isinasalin 
bilang “Asur” at “Asirya(no).” Maaaring ang kani- 
lang bansa o ang isa sa mga pangunahing lunsod 
nito, ang Asur (makabagong Qal'at Sherqat), ang ti- 
nutukoy sa Ezekiel 27:23. 

2. Ang pangunahing diyos ng mga Asiryano, 
ang kanilang diyos ng kasanayan sa pakikipagdig- 
ma, na siyang dinadalanginan ng paladigmang mga 
taong ito ukol sa tulong. Si Asur ay waring isang 
“patriyarka na ginawang diyos,” at sa pagsamba ng 
mga Asiryano sa kaniya, maaaring ang aktuwal ni- 
lang sinasamba ay ang kanilang ninuno, si Asur na 
anak ni Sem. Ang pangalang Asur ay nakalakip 
sa maraming pangalang Asiryano, gaya ng Esar- 
hadon at Ashurbanipal. 

Ipinapalagay na ang huwad na diyos na si Asur 
ang pangunahing tagapagsanggalang ng mga Asir- 
yano, na sa kanilang sining ay isinasagisag ng isang 
may-pakpak na araw. Ang mga hukbong Asiryano 
ay humahayo sa pakikipagbaka sa ngalan ng kani- 
lang diyos na si Asur at taglay ang kaniyang pag- 
sang-ayon (ipinahihiwatig ng kaayaayang mga tan- 
da), anupat dala-dala nila sa labanan ang kaniyang 
sagradong sagisag. Kinikilala ng kanilang mga hari 
na ang mga tagumpay nila ay “dahil sa tulong ni 
Asur.”--Tingnan ang LARAWAN, Tomo 2, p. 529, 
ASIRYA. 


ASURIM, MGA. Mga inapo ni Dedan, anak 
ni Joksan na isa sa mga anak ni Abraham kay Ke- 
tura. (Gen 25:1-3) Sa tekstong Hebreo, ang pagga- 
mit ng pangmaramihang hulapi (im) sa pangalang 
ito ay maaaring nagpapahiwatig na ang Asurim ay 
kumakatawan sa isang tribo o bayan. Hindi masabi 
nang tiyakan kung aling tribo ang tinutukoy dito, 
ngunit malamang na ito ay isang tribo sa hilagang 
Arabia. Gayunman, hindi sila dapat ipagkamali sa 
mga Asiryano na mga inapo ng anak ni Sem na si 
Asur. 


ASVAT. Isang lalaki na mula sa tribo ni Aser at 
kabilang sa sambahayan ni Japlet.--1Cr 7:33. 


ATAC 


ATAC. Isang bayan ng Juda na binanggit na ka- 
bilang sa mga lugar na binahaginan ni David ng 
samsam mula sa kaniyang tagumpay laban sa mga 
manlulusob na Amalekita.---1Sa 30:26, 30. 


ATAD [Kambron]. Isang lugar na hindi matiyak 
ang lokasyon sa pook ng Jordan ang tinawag na “gi- 
ikan ng Atad.” Doon huminto ang prusisyon ng li- 
bing ni Jacob para sa pitong araw na pagdadalam- 
hati habang naglalakbay ito mula sa Ehipto patungo 
sa yungib ng parang ng Macpela sa Canaan. Maaa- 
ring ang Atad ay isang tao, ngunit ang pangalan 
mismo ay waring tumutukoy sa isang lokasyon. 
Ang pangkat ng libing ay kinabibilangan ng mga 
lingkod ni Paraon gayundin ng matatandang lala- 
ki ng Ehipto, at nang makita ng mga Canaanita 
ang mga ritwal ng pagdadalamhati, bumulalas sila: 
“Ito ay isang matinding pagdadalamhati para sa 
mga Ehipsiyo!" Kaya naman ang lugar ay tinawag 
na Abel-mizraim, na nangangahulugang “Pagdada- 
lamhati ng mga Ehipsiyo. ”---Gen 50:7-13. 
Ginagamit ng iba't ibang salin (gaya ng AS, AT, 
BSP, RS) sa Genesis 50:10, 11 ang pananalitang “sa 
kabilang-ibayo ng Jordan,” at ipinapalagay ng ilan 
na ang giikan ng Atad ay nasa S ng Ilog Jordan. Ma- 
ngangahulugan ito na ang prusisyon ay hindi nag- 
lakbay nang deretso, kundi lumigid sa Dagat na Pa- 
tay, maaaring upang maiwasan ang mga Filisteo. 
Gayunman, ang pananalitang Hebreo na bee'ver, 
na isinaling “sa kabilang-ibayo,” ay maaaring tumu- 
koy sa isang pook sa S o kaya'y sa K ng Jordan. Mula 
sa pangmalas ni Moises na nasa lupain ng Moab no- 
ong panahong makumpleto ang Pentateuch, ang “sa 
kabilang-ibayo ng Jordan” ay maaaring mangahu- 
lugang sa K ng ilog. Ngunit nalutas ng Bagong San- 
libutang Salin ang suliraning ito sa pamamagitan ng 
may-katumpakang pagsasalin sa tekstong Hebreo 
gamit ang pananalitang “nasa pook ng Jordan.” 


ATAI [pinaikling anyo ng Ataias]. 

1. Apo ni Sesan na isang inapo ni Juda sa pama- 
magitan ni Hezron. Mga babae lamang ang naging 
anak ni Sesan, at ang isa sa mga ito ay ibinigay niya 
upang mapangasawa ng kaniyang aliping Ehipsiyo 
na si Jarha, na ama ni Atai. Si Atai naman ang ama 
ng isang nagngangalang Natan.--1ICr 2:25, 34-36. 

2. Isa sa 11 magigiting na Gadita na tumawid sa 
umaapaw na Jordan upang sumama sa hukbo ni Da- 
vid sa ilang.--1ICr 12:8, 11-15. 

3. Ikalawa sa apat na anak na isinilang kay Reho- 
boam ng paborito niyang asawa na si Maaca, na apo 
ni Absalom. Samakatuwid, si Atai ay apo ni Solomon 
at kapatid ni Haring Abias (Abiam).---2Cr 11:20, 21. 


ATAIAS. Isang lalaki na mula sa tribo ni Juda, 
isang inapo ni Perez, at nakatalang kasama ng iba 


242 


pang mga tumatahan sa Jerusalem noong panahon 
ni Nehemias, pagkatapos ng paglaya mula sa pagka- 
tapon sa Babilonya.---Ne 11:4-6. 


ATALIA [Ni (Kay) Atalus]. Sa pagtatapos ng 
unang paglalakbay ni Pablo bilang misyonero, lu- 
mulan siya sa isang barko mula sa daungang bayan 
ng Atalia na nasa baybayin ng Pamfilia sa Asia Mi- 
nor, patungong Antioquia sa Sirya, na mga 500 km 
(300 mi) ang layo.---Gaw 14:24-26. 

Ang Atalia, na makabagong-panahong Antalya, 
ay itinatag ni Attalus Il, hari ng Pergamo (159- 
138 B.C.E.), sa bukana ng Ilog Cataractes. Naging 
pangunahing daungan ito ng probinsiya ng Pamfi- 
lia, anupat nagsilbing isang labasan para sa maya- 
mang loobang rehiyon ng TK Frigia at isang kum- 
binyenteng lulanan mula sa gitnang Asia Minor 
patungong Sirya at Ehipto. Bagaman sa pasimula ay 
daungan lamang ito ng kalapit na lunsod ng Perga, 
na mga 13 km (8 mi) papaloob mula sa baybayin, 
naging mas mahalaga ang Atalia kaysa sa lunsod na 
iyon noong panahon ng mga apostol. 


ATARA [Korona]. Isa sa mga asawa ni Jerame- 
el na mula sa tribo ni Juda at ina ni Onam.--1Cr 
2:3-5, 25, 26. 


ATARIM. Iniulat sa Bibliya na ang mga Israe- 
lita ay naglakbay “sa daan ng Atarim” noong patu- 
ngo sila sa Lupang Pangako mula sa Kades-barnea 
na dumaraan sa Bundok Hor. (Bil 21:1) Kaagad na- 
man silang sinalakay ng hari ng Arad sa rehiyon ng 
Negeb. Ang Atarim ay maaaring tumutukoy sa 
isang lugar o sa isang partikular na ruta. 


ATAROT [Mga Korona [samakatuwid nga, pabi- 
log na mga kulungan]. 

1. Isang bayan sa S panig ng Jordan, at kabilang 
sa mga hiniling ng mga tribo nina Gad at Ruben 
upang maging kanilang pag-aari. Ang seksiyong ito 
ay itinuring na angkop na angkop sa mga alagang 
hayop ng mga tribong ito. (Bil 32:1-5) Nang magla- 
on, ang bayan ay muling itinayo ng mga Gadita. 
-Bil 32:34. 

Binabanggit din sa Batong Moabita ni Ha- 
ring Mesa ang lugar na iyon, sa taludtod 10 at 11 
ng inskripsiyong ito. Sinasabi sa isang bahagi nito: 
“Ngayon ang mga tao ng Gad ay matagal nang na- 
nanahanan sa lupain ng Atarot, at itinayo ng hari 
ng Israel ang Atarot para sa kanila, ngunit nakipag- 
laban ako sa bayan at kinuha ko iyon at pinatay ko 
ang lahat ng tao ng bayan .. . At ibinalik ko mula 
roon si Arel (o Oriel), ang pinuno nito . . . at pinama- 
yan ko roon ang mga tao ng Saron at ang mga tao 
ng Maharith."--Ancient Near Eastern Texts, inedit 
ni J. B. Pritchard, 1974, p. 320. 


243 


Karaniwang ipinapalagay na ang lokasyon ng lu- 
gar na ito ay ang makabagong-panahong Khirbet 
“Attarus, na nasa S ng Dagat na Patay at mga 13 km 
(8 mi) sa HK ng Dibon (binanggit kasunod ng Ata- 
rot sa Bil 32:3). Ang mga guho nito ay nasa K dalis- 
dis ng isang bundok na may gayunding pangalan at 
mga 750 m (2,500 piye) ang taas. Bagaman ang lo- 
kasyong ito ay nasa loob ng teritoryo ng Ruben, lu- 
militaw na bahagyang magkabahagi sa teritoryo 
ang mga tribo nina Gad at Ruben. 

2. Isang bayan na nasa hangganan sa pagitan ng 
mga teritoryo ng Efraim at Benjamin. (Jos 16:2) Ma- 
liwanag na ito rin ang Atarot-addar na tinutukoy sa 
Josue 16:5 at 18:13. Sa huling nabanggit na talata, 
inilalarawan ito bilang bahagi ng H hangganan ng 
Benjamin at “nasa bundok na nasa timog ng Maba- 
bang Bet-horon.” 

3. Isang bayan sa HS hangganan ng tribo ni Ef- 
raim.--Jos 16:7. 


ATAROT-ADDAR [Mga Korona [samakatu- 
wid nga, pabilog na mga kulungan] ng Addar]. 
Isang bayan sa Efraim. (Jos 16:5: 18:13) Maliwanag 
na ito rin ang Atarot sa Josue 16:2.--Tingnan ang 
ATAROT Blg. 2. 


ATAY. Isang malaking sangkap na glandula, sa 
mga hayop na may gulugod at sa tao, na may gi- 
nagampanang papel sa pagtunaw at sa kemistri 
ng dugo, ito ang pinakamalaking glandula ng tao. 
Ang terminong Hebreo para sa atay (kawvedh) ay 
nagmula sa isang salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “maging mabigat.” Malimit gamitin ng He- 
breong Kasulatan ang salitang “atay” may kaugna- 
yan sa mga atay ng mga hayop na inihahanda ng 
mga Israelita bilang hain. (Exo 29:22, Lev 3:4, 10, 
15: 4:9) Ang “lamad sa ibabaw ng atay” ang pinau- 
usok sa ibabaw ng altar. (Exo 29:13) Inilalarawan ng 
Commentary on the Old Testament, nina C. F. Keil 
at F. Delitzsch, ang bahaging ito ng atay bilang “ang 
lambat ng atay, o lambat ng tiyan... , na nagsisi- 
mula sa pagitan ng kanan at kaliwang mga lobulo 
ng atay, at sa isang panig ay nakabanat ito sa tiyan, 
at sa kabilang panig ay umaabot ito hanggang sa 
dako ng mga bato... . Ang mas maliit na lambat 
na ito ay manipis, ngunit hindi kasintaba ng mas 
malaking lambat, bagaman kabilang pa rin ito sa 
mga taba.” (1973, Tomo I, The Third Book of Moses, 
p. 300) Sa komento ni Rashi sa Levitico 3:4, bini- 
bigyang-katuturan ito bilang “ang pananggalang 
na sapin (lamad) sa ibabaw ng atay.”---Pentateuch 
With Targum Onkelos, Haphtaroth and Rashi's Com- 
mentary, isinalin nina M. Rosenbaum at A. Silber- 
mann. 

Ang ulat ni Haring Solomon tungkol sa walang- 
karanasang kabataan na nagpadaig sa pang-aakit 


ATENAS 


ng imoral na babae ay nagwawakas nang ganito: 
“Kaagad niya itong sinundan, . . . hanggang sa biya- 
kin ng palaso ang kaniyang atay, . . . at hindi niya 
nalalamang nasasangkot dito ang kaniya mismong 
kaluluwa.” (Kaw 7:21-23) Angkop na angkop ang 
paglalarawang ito, sapagkat nasumpungan ng mga 
doktor sa medisina na kapag malala na ang sipilis 
(gaya rin ng maraming iba pang sakit), ang atay ay 
nadaraig ng mga organismong baktirya. Sa ilang 
kaso, ang organismo (gonococcus) na nagdudulot ng 
gonorea, isa pang sakit na naililipat sa pagtatalik, ay 
nagiging sanhi rin ng matinding pamamaga ng 
atay. Sabihin pa, maaaring mauwi sa kamatayan 
ang malubhang pagkapinsala ng atay. Kinikilala 
ang mahalagang papel na ginagampanan ng atay sa 
buhay yamang ginagamit ito sa makasagisag na pa- 
raan upang lumarawan sa labis na kalumbayan. 
--Pan 2:11. 

Noong naghahanap si Haring Nabucodonosor ng 
patnubay para sa kaniyang mga pagmamaniobrang 
militar, “tumingin siya sa atay” bilang isang anyo 
ng panghuhula.--Eze 21:21, tingnan ang PANGHU- 
HULA. 


ATENAS [Ni (Kay) Athena]. Ang makabagong 
kabisera ng Gresya, at ang pinakaprominenteng 
lunsod nito noong sinaunang panahon. Ito ay nasa 
gawing timugang dulo ng Kapatagan ng Attica, 
mga 8 km (5 mi) mula sa Dagat Aegeano, at mala- 
pit sa daungang-dagat ng Piraeus, na dito ay ko- 
nektado ang Atenas noong bago ang panahong 
Kristiyano sa pamamagitan ng mahahaba at halos 
magkakahilerang mga pader. Malaki ang naitulong 
ng heograpikong lokasyon ng lunsod sa kadakilaan 
nito sa kasaysayan. Ang mga bundok na nakapali- 
bot dito ay naglaan ng likas na depensa, at tamang- 
tama ang layo ng mga daanan sa mga bundok 
upang maiwasan ang posibilidad na biglaan itong 
salakayin mula sa katihan. Sapat din ang layo nito 
mula sa dagat anupat ligtas ito mula sa sumasala- 
kay na mga barko, gayunma'y madaling marating 
mula sa lunsod ang tatlong likas na daungan nito sa 
kalapit na Piraeus. 

Sentro ng Kultura at Relihiyon. Bagaman 
napabantog din ang Atenas sa larangan ng pakiki- 
pagdigma bilang kabisera ng isang maliit na im- 
peryo at bilang isang malakas na kapangyarihang 
pandagat noong ikalimang siglo B.C.E., pangunahin 
itong napabantog bilang sentro ng kaalaman, pani- 
tikan, at sining ng mga Griego. Naging lunsod ito ng 
mga unibersidad na may maraming propesor, lek- 
tyurer, at pilosopo, anupat naging tahanan ng ban- 
tog na mga pilosopong gaya nina Socrates, Plato, at 
Aristotle. Apat na paaralan ng pilosopiya ang itina- 
tag doon, ang Platoniko, Peripatetico, Epicureo, at 
Estoico (Gaw 17:18), at nagkaroon ang mga ito ng 


ATENAS 


mga estudyante mula sa buong imperyo noong mga 
panahong Romano. 

Ang Atenas ay isa ring napakarelihiyosong lun- 
sod, kung kaya nagkomento ang apostol na si Pab- 
lo na ang mga taga-Atenas ay 'waring higit na 
matatakutin sa mga bathala kaysa sa iba. (Gaw 
17:22) Ayon sa istoryador na si Josephus, ang mga 
taga-Atenas ang 'pinakarelihiyoso sa mga Griego." 
(Against Apion, Il, 130 [12]) Kontrolado ng Estado 
ang relihiyon at itinaguyod ito sa pamamagitan ng 
paggasta para sa mga pampublikong paghahain, 
mga ritwal, at mga prusisyon bilang parangal sa 
mga diyos. May mga idolo sa mga templo, mga li- 
wasan, at mga lansangan, at ang mga tao ay pala- 
ging nananalangin sa mga diyos bago makibahagi 
sa kanilang intelektuwal na mga piging o mga sim- 
posyum, mga kapulungang pampulitika, at atleti- 
kong mga paligsahan. Upang huwag magalit ang 
alinman sa mga diyos, nagtayo pa nga ang mga 
taga-Atenas ng mga altar para “Sa Isang Di-kilalang 
Diyos,” isang gawaing binanggit ni Pablo sa Gawa 
17:23. Pinatutunayan ito ng ikalawang-siglong he- 
ograpo na si Pausanias, na nagpaliwanag na saman- 
talang naglalakbay siya sa daan mula sa daungan 
ng Phaleron Bay patungong Atenas (na marahil ay 
dinaanan din ni Pablo pagdating niya roon), napan- 
sin niya ang “mga altar ng mga diyos na tinatawag 
na Di-kilala, at ng mga bayani.”--Description of 
Greece, Attica, I, 4. 

Maagang Kasaysayan. Ang lunsod ay lumaki 
mula sa palibot ng Akropolis, isang biluhabang burol 
na mga 150 m (500 piye) ang taas, na napakatarik sa 
tatlong tagiliran nito. (MGA LARAWAN, Tomo 2, p. 333, 
749) Noong ikapitong siglo B.C.E., pinamahalaan ito 
ng mga taong maharlika o mga aristokrata na may 
posisyong namamana at kilala bilang mga Eupatrid, 
anupat sila lamang ang may pulitikal na kapangyari- 
han at kontrolado rin nila ang Areopago, ang pangu- 
nahing hukumang pangkrimen nang panahong iyon. 
Gayunman, noong maagang bahagi ng ikaanim na 
siglo B.C.E., isang mambabatas na nagngangalang 
Solon ang gumawa ng mga reporma sa saligang ba- 
tas na nagpabuti sa kalagayan ng mga dukha at 
naglatag ng pundasyon para sa isang pamahalaang 
demokratiko. Gayunman, demokrasya lamang iyon 
para sa malalayang mamamayan ng lupain yamang 
ang malaking bahagi ng populasyon ay binubuo ng 
mga alipin. 

Kasunod ng mga tagumpay laban sa mga Persia- 
no noong ikalimang siglo B.C.E., ang Atenas ay na- 
ging kabisera ng isang maliit na imperyo, na ku- 
montrol sa karamihan ng mga lugar sa baybayin ng 
Dagat Aegeano at nagpalawak ng pakikipagkalaka- 
lan at impluwensiya nito mula sa Italya at Sicilia 
sa K hanggang sa Ciprus at Sirya sa S. Sa sinaunang 
daigdig, ang lunsod na ito ang nangunguna pagda- 


244 


ting sa kultura anupat naging napakahusay nito sa 
panitikan at sining. Nang panahong iyon, maraming 
magagandang gusaling pampubliko at mga templo 
ang itinayo roon, kabilang na ang Parthenon (ang 
templo ni Athena) at ang Erechtheum, na ang mga 
guho ay makikita pa rin sa taluktok ng Akropolis 
sa makabagong Atenas. Ang Parthenon ay napa- 
palamutian ng 12-m (40 piye) estatuwa ni Athena 
na yari sa ginto at garing, at ito'y itinuring na pa- 
ngunahing arkitektural na bantayog ng sinaunang 
relihiyong pagano. 

Gayunman, ang materyal na kagandahang ito ay 
hindi nagdulot ng tunay na espirituwal na kapakina- 
bangan sa mga taga-Atenas, sapagkat ang mis- 
mong mga diyos at diyosang pinararangalan nito ay 
inilalarawan sa Griegong mitolohiya bilang nagsa- 
sagawa ng bawat uri ng imoral at kriminal na gawa- 
in. Kaya naman noong mga araw ni Pablo, tinuligsa 
ng Griegong pilosopo na si Apolonio ang mga taga- 
Atenas dahil sa kanilang malalaswang sayaw sa Ka- 
pistahan ni Dionysus (Bacchus) at dahil sa pagkasa- 
bik nila sa pagbububo ng dugo ng tao sa mga 
paligsahan ng mga gladyador. 

Nabuwag ang Imperyo ng Atenas nang matalo ito 
ng mga Spartan sa mga digmaang Peloponnesia- 
no noong pagwawakas ng ikalimang siglo B.C.E., 
ngunit ang lunsod ay pinagpakitaan ng konsidera- 
syon ng mga manlulupig dahil sa kultura nito anu- 
pat hindi ito lubusang winasak. Nilupig ito ng mga 
Romano noong 86 B.C.E. at pinutol ang mga gawain 
nito na pangkalakalan at pangkomersiyo: kaya na- 
man nang dumating si Jesus at ang unang mga 
Kristiyano sa tanawin ng Palestina, ang panguna- 
hing kahalagahan ng Atenas ay nasa mga unibersi- 
dad at mga paaralan nito ng pilosopiya. 

Ang Gawain ni Pablo sa Atenas. Noong mga 
50 C.E., dumalaw ang apostol na si Pablo sa Atenas 
noong kaniyang ikalawang paglalakbay bilang mi- 
syonero. Bago nito, iniwan niya sina Silas at Timo- 
teo sa Berea at tinagubilinang sumunod sa kaniya 
sa lalong madaling panahon. (Gaw 17:13-15) Sa- 
mantalang hinihintay niya sila, nainis siya dahil sa 
maraming huwad na mga diyos sa lunsod kung 
kaya nagsimula siyang mangatuwiran sa mga tao, 
kapuwa sa sinagogang Judio at sa pamilihan. (Gaw 
17:16, 17) Nitong nakaraang mga taon, ang pamili- 
hang ito, o agora, sa HK ng Akropolis ay lubusang 
nahukay ng American School of Classical Studies. 
Maliwanag na ang agora ay hindi lamang lugar para 
sa mga transaksiyon sa negosyo kundi isa ring dako 
kung saan maaaring magdaos ng debate at mga ga- 
waing sibiko. Ang pagiging mapag-usisa ng mga 
taga-Atenas na inilarawan sa ulat ng Gawa 17:18-21 
ay makikita sa pagpuna ni Demosthenes sa kani- 
yang mga kapuwa taga-Atenas dahil napakahilig ni- 


245 


lang maglibot sa pamilihan habang patuloy na nag- 
tatanong, “Ano ang balita?” 

Samantalang nasa pamilihan, si Pablo ay hina- 
mon ng mga pilosopong Estoico at Epicureo at pi- 
naghinalaan na “isang tagapaghayag ng mga bat- 
halang banyaga.” (Gaw 17:18) Maraming uri ng 
relihiyon sa Imperyo ng Roma, ngunit ipinagbawal 
ng batas Griego at Romano ang pagpapasok ng 
ibang mga diyos at bagong relihiyosong mga kau- 
galian, lalo na kapag ang mga ito ay salungat sa 
katutubong relihiyon. Maliwanag na napaharap si 
Pablo sa mga problema dahil sa kawalang-pagpapa- 
raya sa relihiyon sa lunsod ng Filipos na naimplu- 
wensiyahan ng Roma. (Gaw 16:19-24) Bagaman 
mas mapag-alinlangan at mapagparaya ang mga 
tumatahan sa Atenas kaysa sa mga taga-Filipos, lu- 
militaw na nababahala pa rin sila kung paano maa- 
aring maapektuhan ng bagong turong ito ang segu- 
ridad ng estado. Dinala si Pablo sa Areopago, ngunit 
hindi matiyak kung nagsalita siya sa harap ng hu- 
kumang tinatawag na Areopago. Sinasabi ng ilan na 


ATER 


noong mga araw ni Pablo, ang hukumang iyon ay 
hindi na nagtitipon sa burol kundi sa agora. 

Ang mahusay na patotoo ni Pablo sa harap ng 
edukadong mga tao sa Atenas ay kapupulutan ng 
aral hinggil sa taktika at kaunawaan. Sa halip na 
mangaral tungkol sa isang bagong bathala, ipinaki- 
ta niyang nangangaral siya tungkol sa mismong 
Maylalang ng langit at lupa, at mataktika niyang ti- 
nukoy ang “Di-kilalang Diyos,” na ang altar ay naki- 
ta niya, at sumipi pa nga siya mula sa Phaenomena 
ni Aratus, isang makata ng Cilicia, at mula sa Hymn 
to Zeus ni Cleanthes. (Gaw 17:22-31) Bagaman tinu- 
ya siya ng karamihan, naging mananampalataya 
ang ilang taga-Atenas, kabilang na si Hukom Dioni- 
sio ng Areopago at ang isang babae na nagnganga- 
lang Damaris.--Gaw 17:32-34. 

Posible na nagpunta si Timoteo kay Pablo sa Ate- 
nas at pagkatapos ay pinabalik siya sa Tesalonica, 
ngunit waring mas malamang na nasa Berea siya 
nang sabihan siya ni Pablo na maglakbay, anupat 
walang nakasama si Pablo sa Atenas. Lumilitaw 
na ang mga salitang “kami” 
at namin sa 1 Tesalonica 
3:1, 2 ay ginamit ni Pablo 
upang tumukoy lamang sa 
kaniyang sarili. (Ihambing 
ang 1Te 2:18, 3:6.) Kung 
gayon nga, mag-isang lumi- 
san si Pablo mula sa Ate- 
nas at nagpunta sa Corinto, 
kung saan muli niyang na- 
kasama sina Silas at Timo- 
teo. (Gaw 18:5) Malamang 
na muling dumalaw si Pablo 
sa Atenas noong kaniyang 
ikatlong paglalakbay bilang 
misyonero (55 o 56 C.E.), ya- 
mang sinasabi ng ulat na 
gumugol siya ng tatlong bu- 
wan sa Gresya noong pana- 
hong iyon.---Gaw 20:2, 3. 


ATER [Nakasara, Nahaha- 
rangan]. 

1. Isang lalaki ng Isra- 
el na ang 98 sa mga anak 
o mga inapo ay bumalik 
mula sa pagkatapon sa Babi- 
lonya kasama ni Zerubabel 
noong 537 B.C.E. (Ezr 2:1, 


Makabagong-panahong 
Atenas at ang 
prominenteng burol 
nito na tinatawag 

na Lycabettus 


ATHALIA 


2, 16: Ne 7:21) Ganito ang pagkakatala sa kanila: 
“Ang mga anak ni Ater, ni Hezekias, siyamnapu't 
walo,” na marahil ay nagpapahiwatig na mga sup- 
ling sila ni Ater na inapo ng isang Hezekias (ngunit 
malamang na hindi ang Judeanong hari na may ga- 
yong pangalan), o na mga inapo sila ni Ater sa pa- 
mamagitan ng isang Hezekias. Maaaring inapo ng 
Ater na ito ang isa sa mga pangulo ng bayan na 
nagpatotoo sa “mapagkakatiwalaang kaayusan” sa 
pamamagitan ng tatak noong mga araw ni Nehe- 
mias.--Ne 9:38, 10:1, 17. 

2. Isang ulo ng pamilya na ang mga supling ay 
kabilang sa Levitikong “mga anak ng mga bantay ng 
pintuang-daan” ng templo na bumalik sa Jerusalem 
mula sa Babilonya kasama ni Zerubabel.---Ezr 2:42: 
Ne 7:45. 


ATHALIA. 


1. Reyna ng Juda, anak ni Haring Ahab ng Isra- 
el at ng asawa nito na si Jezebel: apo ni Omri. (2Ha 
8:18, 26) Siya ay kapatid ni Haring Jehoram ng Is- 
rael, at kapatid o kapatid sa ama ng 70 anak na lala- 
ki ni Ahab, na lahat ay ipinapatay ni Jehu. (2Ha 3: 
1, 2: 10:1-9) Para sa pulitikal na pakinabang, ipina- 
kasal si Athalia kay Jehoram, ang panganay na 
anak na lalaki ni Jehosapat ng Juda. (2Ha 8:25-27, 
2Cr 18:1) Siya ang ina ni Ahazias, na nang maglaon 
ay naging hari ng Juda. 

Gaya ng kaniyang inang si Jezebel, ibinuyo ni 
Athalia ang kaniyang asawang si Jehoram na ga- 
win ang masama sa paningin ni Jehova noong 
panahon ng walong-tadng paghahari nito. (1Ha 
21:25, 2Cr 21:4-6) At gaya ng kaniyang ina, wa- 
lang-patumanggang nagbubo ng dugo ng mga 
inosente si Athalia. Nang mamatay ang kaniyang 
balakyot na anak na si Ahazias pagkaraan ng 
isang-taong paghahari nito, pinatay niya ang lahat 
ng iba pang nasa maharlikang linya, maliban sa 
sanggol na si Jehoas, na itinago ng mataas na sa- 
serdote at ng asawa nito, na tiya ni Jehoas. Pagka- 
tapos ay ginawang reyna ni Athalia ang kaniyang 
sarili sa loob ng anim na taon, mga 905 hanggang 
899 B.C.E. (2Cr 22:11, 12) Ninakaw ng kaniyang 
mga anak ang mga banal na bagay sa templo ni 
Jehova at inihandog ang mga iyon kay Baal.---2Cr 
24:7. 

Nang sumapit si Jehoas sa edad na pitong tadng 
gulang, inilabas siya ng may-takot sa Diyos na ma- 
taas na saserdoteng si Jehoiada at kinoronahan siya 
bilang ang lehitimong tagapagmana ng trono. Nang 
marinig ni Athalia ang kaguluhan, sumugod siya sa 
templo at nang makita niya ang nangyayari ay nag- 
sisigaw siya, “Sabuwatan! Sabuwatan!” Iniutos ng 
mataas na saserdoteng si Jehoiada na ilabas si Atha- 
lia mula sa bakuran ng templo upang patayin ito sa 
may pintuang-daan ng kabayo ng palasyo, maaa- 


246 


ring siya ang kahuli-hulihang miyembro ng kasuk- 
lam-suklam na sambahayan ni Ahab. (2Ha 11:1-20, 
2Cr 22:1-23:21) Nagkatotoo nga ang pananalitang 
ito: “Walang isa man sa salita ni Jehova ang mahu- 
hulog sa lupa nang di-natutupad na sinalita ni Jeho- 
va laban sa sambahayan ni Ahab"!---2Ha 10:10, 11; 
1Ha 21:20-24. 

2. Isang Benjamita na mula sa sambahayan ni Je- 
roham na nanahanan sa Jerusalem.---1Cr 8:26-28. 

3. Ama ng isang lalaki na bumalik sa Jerusalem 
kasama ni Ezra noong 468 B.C.E.: mula sa pamilya 
ni Elam.--Ezr 8:1, 7. 


ATLAI. Anak ni Bebai: isa sa mga Israelita na 
nagpaalis sa kanilang mga asawang banyaga pag- 
dating ni Ezra sa Jerusalem noong 468 B.C.E.---Ezr 
10:28, 44. 


ATROT-BET-JOAB [Mga Korona [samakatu- 
wid nga, pabilog na mga kulungan] ng Bahay ni 
Joab]. Isang pangalang lumilitaw sa talaangkanan 
ng tribo ni Juda kasama ng “mga anak ni Salma.” 
(1Cr 2:54) Itinuturing ng ilan na pangalan ito ng 
isang bayan sa Juda, anupat ipinangangatuwiran 
nila na kabilang sa mga talaangkanang ito ang 
mga pangalang gaya ng Kiriat-jearim, Bet-gader, 
Betlehem, at iba pa. Ngunit ang basta pagkakatug- 
ma ng isang pangalan sa pangalan ng isang ba- 
yan ay hindi tiyakang nangangahulugan na ang 
bayang iyon ang tinutukoy, yamang maraming 
pangalan ng mga tao at mga bayan ang magka- 
pareho. Gayunpaman, ang anyo o kahulugan ng 
ilang pangalan sa mga talaangkanang ito ay wa- 
ring tumutukoy sa mga lugar sa halip na sa mga 
tao. Maaaring ang solusyon dito ay ang pangmalas 
ng maraming iskolar na mas eksaktong tumutukoy 
ito sa mga tumatahan sa bayan, sa halip na sa mis- 
mong lugar. Kaya naman ang ilang paglitaw ng 
pananalitang “ama ni” o “ama ng" ay ipinapalagay 
na nangangahulugang ang “nagpasimula sa” parti- 
kular na populasyong naninirahan sa lugar na ti- 
nutukoy o ang “pangunahing mamamayan sa” lu- 
gar na iyon. 

Mapapansin na ang salitang “ama” ay lumilitaw 
sa orihinal na Hebreo sa Genesis 4:20, 21 ngunit sa 
ilang salin ay tinutumbasan ito ng “ninuno” (AT: 
JB) o “nagpasimula” (NW). Ayon sa mga leksikong 
Hebreo, kabilang sa mga posibleng kahulugan ng 
terminong Hebreo na “ama” ay “tagapamahala, pi- 
nuno” (A Hebrew and English Lexicon of the Old 
Testament, nina Brown, Driver, at Briggs, 1980, 
p. 3), “ninuno, kanunununuan ng tribo, bansa... 
ng isang lugar . . . nagpasimula sa isang uri o kata- 
yuan,... ng isang hanapbuhay .. . nagpasimu- 
la, punong mahistrado ng isang lugar.” (Lexicon 
in Veteris Testamenti Libros, nina L. Koehler at 


247 


W. Baumgartner, Leiden, 1958, p. 1)--Ihambing 
ang Isa 22:20-22. 


ATROT-SOPAN [Mga Korona [samakatuwid 
nga, pabilog na mga kulungan] ng Sopan]. Isang 
lunsod na muling itinayo ng tribo ni Gad mula sa 
mga lunsod na nabihag mula sa mga teritoryo ng 
mga haring sina Sihon at Og.---Bil 32:33, 35. 


AUGUSTO [Isa na Augusto]. Ang titulong ito 
ay ibinigay kay Gayo Octavio. Nang maglaon, gina- 
mit din ng iba pang mga Romanong emperador ang 
titulong ito (Gaw 25:21, 25), ngunit kapag mag- 
isang ginagamit bilang pangalan, tumutukoy ito 
kay Octavio, ang unang emperador ng Imperyo ng 
Roma. 

Noong Setyembre, 31 B.C.E., 13 taon pagkatapos 
na mapaslang ang kaniyang tiyo sa tuhod na si Ju- 
lio Cesar, si Octavio ang naging lehitimong tagapa- 
mahala ng Imperyo ng Roma. Tinanggihan niya 
ang mga titulong “hari” at “diktador” ngunit ti- 
nanggap niya ang pantanging titulong “Augusto” na 
iginawad sa kaniya ng Senado noong Enero 16, 
27 B.C.E. Pagkamatay ni Lepidus noong 12 B.C.E., 
ginamit ni Augusto ang titulong “Pontifex Maxi- 
mus.” Kasabay ng pagbangon niya sa kapangyari- 
han, gumawa siya ng mga reporma sa pamahalaan, 
nireorganisa niya ang hukbo, itinatag ang Tanod ng 
Pretorio (Fil 1:13), at nagtayo siya at nagkumpuni 
ng maraming templo. 

Noong 2 B.C.E., “lumabas ang isang batas mula 
kay Cesar Augusto na ang buong tinatahanang lupa 
ay magparehistro, at ang lahat ng mga tao ay nag- 
lakbay upang magparehistro, bawat isa sa kaniyang 
sariling lunsod.” (Luc 2:1, 3) Dahil sa batas na ito, 
naipanganak si Jesus sa Betlehem bilang katuparan 
ng hula sa Bibliya. (Dan 11:20, Mik 5:2) Maliban sa 
pagpaparehistrong ito ng mga tao para sa pagbubu- 
wis at paglilingkod sa hukbo, paghirang ng mga go- 
bernador sa ilang probinsiya, at pagpapatupad ng 
parusang kamatayan, hindi gaanong nakialam si 
Augusto sa lokal na pamahalaan. Ang kaniyang pa- 
takaran, na ipinagpatuloy pagkamatay niya, ay nag- 
bigay ng malaking kapangyarihan sa Judiong Sane- 
drin. (Ju 18:31) Dahil sa maluwag na pamamalakad 
na ito ng imperyo, walang gaanong naging dahilan 
ang mga sakop upang maghimagsik. 

Halos walang napagpilian si Augusto ng magiging 
kahalili niya. Ang kaniyang pamangking lalaki, da- 
lawang apong lalaki, isang manugang na lalaki, at 
isang anak-anakang lalaki ay pawang namatay, at 
ang kaniyang natitirang apong lalaki na si Postu- 
mus ay inalisan ng mana at opisyal na ipinatapon, 
anupat ang naiwan na lamang ay ang kaniyang 
anak-anakang si Tiberio. Namatay si Augusto no- 
ong Agosto 17, 14 C.E. (Agosto 19, kalendaryong Ju- 


AUGUSTO, PANGKAT NI 


lian), sa buwan na isinunod niya sa kaniyang panga- 
lan. 


AUGUSTO, PANGKAT NI. Nang ipadala sa 
Roma ang apostol na si Pablo dahil sa kaniyang pag- 
apela kay Cesar, inilagay siya sa pangangalaga ni 
Julio na isang opisyal ng hukbo (senturyon) na nasa 
“pangkat ni Augusto.” (Gaw 27:1) Nasa Cesarea 
noon si Pablo at ang iba pang mga bilanggo nang ili- 
pat sila sa pangangalaga ng opisyal na iyon ng huk- 
bo.--Gaw 25:13, 26:30-27:1. 

Hindi posibleng matiyak kung ano ang tinutukoy 
na “pangkat ni Augusto” na kinabibilangan ni Julio. 
Dahil ang salitang “Augusto” rito ay isinalin mula sa 
salitang Griego na Se-basste”, sinikap ng ilan na iug- 
nay ang pangkat na ito sa Samaria, na noong pana- 
hong iyon ay tinatawag na Sebaste, sa gayon ay ina- 
angkin nila na isa itong grupo ng mga kawal na 
kinalap sa mga Samaritano. Totoo na may binanggit 
si Josephus na “isang hukbo ng mga mangangabayo 
na tinatawag na ‘mga Sebasteniano.”” (The Jewish 
War, II, 236 [xii, 5]) Gayunman, waring walang ma- 
tibay na dahilan upang iugnay sa nabanggit na ter- 
mino ang pananalitang “pangkat ni Augusto” ayon 
sa pagkakagamit ng manunulat ng Mga Gawa. 

Ang isa pang pangmalas tungkol sa pangkat ni 
Augusto ay na tumutukoy ito sa frumentarii, isang 
pantanging imperyal na kalipunan ng mga opisyal 
na naglingkod bilang isang tagapag-ugnay na ahen- 
siya ng mga sugo sa pagitan ng emperador at ng 
mga hukbong militar sa mga probinsiya, at na ang 
mga miyembro ay sinasabing naging tagapaghatid 
ng mga bilanggo. Ang pangmalas na ito ay ba- 
hagyang sinusuportahan ng pagkakasalin ng King 
James Version sa Gawa 28: 16, na may kalakip na ka- 
duda-dudang bahagi na nagsasabing “ibinigay ng 
senturyon ang mga bilanggo sa kapitan ng bantay.” 
Ipinapalagay niyaong mga nagtataguyod ng pang- 
malas na ito na ang “kapitan ng bantay” ay ang pi- 
nuno ng frumentarii. Gayunman, hindi lumilitaw 
ang pariralang ito sa karamihan ng makabagong 
mga salin ng talatang iyon. 

Sa Revised Standard Version, ang pangkat na ito 
ay tinatawag na “Pulutong ni Augusto,” gaya rin sa 
maraming iba pang salin. Ang salitang Griego na 
spei'ra (pangkat), kapag ginagamit may kaugnayan 
sa militar, ay karaniwang tumutukoy sa isang Ro- 
manong manipulus, isang hukbo na katumbas ng 
dalawang “century.” Gayunman, ginagamit din ang 
terminong ito para sa isang mas malaking kalipu- 
nan ng mga lalaki at, gaya ng pagkakagamit sa 
Griegong Kasulatan, ipinapalagay na kumakatawan 
ito sa isang Romanong “cohort” (ang ikasampung 
bahagi ng isang hukbo, na binubuo ng mga 400 
hanggang 600 lalaki). Karagdagan pa sa karani- 
wang mga hukbong Romano na binubuo ng mga 


AVA 


mamamayang Romano at nahahati sa mga cohort, 
mayroon ding pangalawahing mga pulutong o aux- 
ilia, na binubuo ng mga cohort na kinalap sa mga 
sakop (hindi mamamayan) ng Roma. Ang mga ito 
ay mga independiyenteng yunit ng impanterya at 
karaniwang naglilingkod sa mga hangganan ng im- 
peryo. Bagaman ang mga cohort na kabilang sa 
karaniwang mga hukbong Romano ay hindi bini- 
bigyan ng pantanging mga pangalan, kadalasang 
pinapangalanan ang pansuportang mga cohort na 
ito. May natagpuang mga inskripsiyon ng isang 
Cohors I Augusta (sa Lat.) at Speira Augou'ste (sa 
Gr.), bagaman hindi tiyakang maiuugnay ang mga 
ito sa pangkat na tinatalakay rito. 


AVA. Isang bayan sa hilagang Sirya, na nasa ila- 
lim ng kontrol ng Asirya noong ikawalong sig- 
lo B.C.E. Lumilitaw na ito rin ang Iva.---2Ha 17:24, 
18:34, 19:13, Isa 37:13, tingnan ang Iva. 


AVEN. 


1. Ang Aven ay lumilitaw sa Hebreong tekstong 
Masoretiko sa Ezekiel 30:17 at gayon ang pagkaka- 
salin nito sa King James Version. Maraming maka- 
bagong salin ang kababasahan dito ng “On,” ang 
lunsod sa Ehipto na tinatawag ng mga Griego na 
Heliopolis. Ang mga katinig na Hebreo para sa Aven 
ay katulad ng sa On, ngunit magkaiba ang inila- 
gay na tuldok-patinig sa mga ito. Iminumungkahi 
ng ilang komentaryo na ang paglalagay ng ibang 
tuldok-patinig ay isang sinasadyang paggamit ng 
magkatunog na mga salita bilang paghamak sa ido- 
latrosong lunsod ng On, ang sentro ng pagsamba ng 
Ehipto sa araw.--Tingnan ang ON Blg. 2. 

[2, 3: Pananakit, Bagay na Nakasasakit] 

2. Sa Oseas 10:8, maliwanag na lumilitaw ang 
Aven sa tekstong Hebreo bilang pinaikling Bet-aven. 
--Ihambing ang Os 4:15: 5:8; 10:5; tingnan ang BET- 
AVEN Blg. 2. 

3. Ang Amos 1:5 ay may binabanggit na “kapa- 
tagang libis ng Aven,” at ang pananalitang ito mula 
sa Hebreo ay isinasaling “Bikat-aven” sa NW, JP, at 
JB.--Tingnan ang BIKAT-AVEN. 


AVESTRUZ [sa Heb., bath hai'ya'anah” rena- 
nim’ (pangmaramihan); sa Ingles, ostrich]. Ang 
bath hai-ya-anah' ay ipinapalagay na nangangahu- 
lugang “anak na babae ng isa na sakim" o kaya na- 
man ay “anak na babae ng tigang na lupain,” mga 
termino na maaaring kumapit sa avestruz. Ang 
renanim, na itinuturing na tumutukoy sa isang 
“ibon na malakas ang huni,” ay nababagay rin sa 
avestruz, na inilalarawang may “paos at mapang- 
law na huning inihalintulad sa pag-ungal ng leon.” 
- The Smithsonian Series, 1944, Tomo 9, p. 105: 
ihambing ang Mik 1:8. 


248 


Ang avestruz (Struthio camelus) ang kilalang pi- 
nakamalaking nabubuhay na ibon, anupat kung 
minsa'y may taas na mahigit sa 2 m (7 piye) hang- 
gang sa tuktok ng ulo nito at tumitimbang nang 
hanggang 140 kg (300 Ib). Ang ulo nito ay maliit at 
sapad at may napakalaking mga mata. Ang malam- 
bot na leeg nito ay mga 1 m (3 piye) ang haba, at 
kapuwa ang ulo at leeg, tulad ng malalakas na bin- 
ti nito, ay walang balahibo. Gayunman, malago 
ang balahibo nito sa katawan, at ang mahahaba at 
malalambot na balahibo nito sa pakpak at buntot 
ay lubhang pinahahalagahan noon at ngayon. Ang 
makintab na balahibong itim at puti ng lalaking 
avestruz ay kabaligtaran ng maputla at kayumang- 
ging-abuhing kulay ng babaing avestruz. Natatangi 
ang avestruz sa lahat ng ibon dahil dalawa lamang 
ang daliri nito sa bawat paa, anupat ang isa ay may 
kuko na magagamit niyang sandata kapag kaila- 
ngan niyang ipagtanggol ang kaniyang sarili. Ga- 
yunman, dahil sa taas nito at sa talas ng kaniyang 
paningin, kadalasa'y nakikita na ng malaking ibon 
na ito ang kaniyang mga kaaway kahit sa malayo, at 
pagkatapos ay maingat itong lumalayo. 

Bagaman mga halaman ang pangunahing kina- 
kain ng avestruz, hindi ito pihikan at kumakain din 
ng ibang hayop, kasama na ang mga ahas, butiki, at 
pati maliliit na ibon. Kasama ito sa talaan ng “maru- 
ruming’ ibon na ipinagbawal ng Kautusang Mosaiko. 
(Lev 11:13, 16, Deu 14:12, 15) Noong sinauna, ang 
avestruz ay kilala bilang ibong kamelyo, palibhasa'y 
nakatatagal ito nang walang tubig sa loob ng maha- 
habang panahon at sa gayo'y hiyang sa mga liblib 
na ilang. Sa Bibliya, ginamit ito kasama ng mga 
chakal at ng katulad na mga hayop bilang halimba- 
wa ng buhay sa disyerto (Isa 43:20) at upang ila- 
rawan ang kapaha-pahamak na pagkatiwangwang 
na sinapit ng Edom at ng Babilonya. (Isa 13:21: 
34:13, Jer 50:39) Nang si Job ay itakwil at kasukla- 
man, anupat nakaupo sa abo at humihiyaw nang 
may pagdadalamhati, itinuring niya ang kaniyang 
sarili bilang “kapatid ng mga chakal” at “kasamahan 
ng mga anak na babae ng avestruz. ”---Job 30:29. 

Inihambing sa Siguana. Nang maglaon, ina- 
kay ng Diyos na Jehova ang pansin ni Job sa aves- 
truz, at ang mga bagay na itinawag-pansin niya ay 
nagpapakita ng ilang di-pangkaraniwang katangian 
ng ibong iyon. (Job 39:13-18) Kabaligtaran ng mga 
siguana na mataas lumipad at maringal na puma- 
paimbulog sa pamamagitan ng kanilang malalapad 
at malalakas na pakpak, ang mga avestruz ay hindi 
nakalilipad. Hindi kayang iangat ng mga pakpak ng 
avestruz ang kaniyang bigat, at ang sapad na buto 
nito sa pitso ay walang pansuporta sa mga kalam- 
nang panlipad na taglay ng mga ibong lumilipad. 
Bagaman maganda ang mga balahibo ng avestruz, 
wala itong maliliit at tulad-kalawit na mga pila- 


249 


mentong magkakadikit, na nakatutulong upang ang 
mga pakpak ng mga ibon ay makalaban sa hangin 
at makalipad.---Job 39: 13. 

Kung ang siguana ay gumagawa ng matibay at 
malaking pugad sa mga tuktok ng mga punungka- 
hoy (Aw 104:17), mga gusali, o matataas na bato, 
ang avestruz naman ay kumakahig lamang sa lupa 
at gumagawa ng isang mababaw na hukay na napa- 
lilibutan ng mababang bunton. Dito iniluluwal ng 
babaing avestruz ang kaniyang mga itlog, na tumi- 
timbang nang mga 1.5 kg (3 lb) bawat isa. Yamang 
ang avestruz ay kadalasang kumukuha ng mara- 
ming kapareha (di-tulad ng siguana, na bantog sa 
katapatan nito sa iisang asawa), posibleng mara- 
ming itlog sa pugad mula sa dalawa o tatlong ina- 
hin. Nililimliman ng lalaking avestruz ang mga itlog 
sa pugad kapag gabi at ang inahin naman kapag 
araw, ngunit iniiwan ng inahin ang pugad sa loob 
ng ilang oras sa maghapon kapag mainit na ang si- 
kat ng araw. Sa panahong iyon, ang mga itlog, ba- 
gaman napakakapal ng balat, ay nahahantad sa pa- 
miminsala o pananalanta ng mga tao't hayop.---Job 
39:14, 15. 

“Nakikitungo Nang Walang Pakundangan sa 
mga Anak.” May mga tumututol sa pananalita na 
ang avestruz ay “nakikitungo nang walang pakun- 
dangan sa kaniyang mga anak, na para bang hin- 
di sa kaniya (Job 39:16) at sa pagtukoy sa mga 
avestruz bilang “malupit” sa kanilang supling. (Pan 
4:3) Sinasabi nila na ang mga magulang na avestruz 
ay mapagkalinga sa kanilang mga inakay. Kung ba- 
larila ang pagbabatayan, totoo na maaaring ikapit 
ang terminong Hebreo (rena:nim') na ginamit sa 
Job 39:13 alinman sa lalaki o sa babaing mga aves- 
truz. Gayunman, ipinapalagay ng ilang leksikograpo 
na tumutukoy ito sa mga babaing avestruz. Waring 
ganito nga ang kaso yamang iniuugnay ito sa mga 
itlog, na maliwanag na iniluwal ng inahing ibon. 
Kung uunawaing sa babae ito kumakapit, tunay na 
may basehan ang matulaing pananalitang ito tung- 
kol sa kalupitan” ng avestruz dahil, kapag napisa na 
ang mga sisiw, ang lalaki ang siyang “bumabalikat 
sa lahat ng pangangalaga sa mga ito samantalang 
ang mga inahin ay karaniwan nang umaalis na 
magkakasama.” (All the Birds of the Bible, ni Alice 
Parmelee, 1959, p. 207) Totoo rin na kaagad iniiwan 
ng malalakas na ibong ito, lalaki man o babae, ang 
pugad at ang kanilang mga inakay kapag nakaram- 
dam sila ng panganib. At bagaman maaari silang 
gumamit ng mga taktika upang mailayo sa pugad 
ang pansin ng mga kaaway, ito pa rin ay pakikitu- 
ngo nang “walang pakundangan” sa mga inakay na 
walang kalaban-laban. Tanging ang pananggalang 
na kulay na ibinigay ng Maylalang ang maaaring 
magligtas sa mga sisiw na walang kalaban-laban at 
inabandona, yamang dahil sa kanilang kulay ay 


AVIM 


hindi sila mapapansin ng kaaway na mga hayop at 
sa halip ay hahabulin ng mga iyon ang tumatakas 
na mga magulang. Kaya naman ang avestruz ay 
maituturing na ‘malupit’ kung ihahambing sa ma- 
raming iba pang ibon at lalo na sa siguana, na ki- 
lalang-kilala dahil sa magiliw na pag-aasikaso at 
patuloy na pagmamalasakit nito sa kaniyang mga 
inakay. 

“Nakalimot sa Karunungan.’ Sinasabing ang 
avestruz ay “nakalimot sa karunungan’ at 'hindi bi- 
nahaginan ng pagkaunawa.” (Job 39:17) Kinikilala 
ito ng makabagong-panahong mga tagapagmasid. 
Ang mga Arabe ay may kasabihang “mas mang- 
mang kaysa sa isang avestruz.” (Soncino Books of 
the Bible, inedit ni A. Cohen, London, 1946, Job, 
p. 205) Nakagawian ng avestruz na tumakbo nang 
papakurba, anupat maaari itong palibutan ng mga 
tumutugis sa kaniya kung marami ang mga ito. 
Ngunit sa tuwid na landas, dahil sa malalakas na 
binti ng avestruz ay maaari nitong ‘pagtawanan ang 
kabayo at ang nakasakay rito. (Job 39:18) Kapag 
tumatakbo, ang bawat hakbang nito ay maaaring 
umabot nang hanggang 3.5 m (11 piye), at maaari 
itong umabot sa bilis na hanggang 70 km/oras 
(44 na mi/oras). Bagaman ang mga pakpak nito ay 
hindi magagamit sa paglipad, nakatutulong naman 
ang mga ito upang mabalanse ang mabigat na ka- 
tawan ng ibong ito habang tumatakbo. 

Ang avestruz ay may mga katangiang nakalilito 
sa mga siyentipiko, na nagsasabing ang avestruz ay 
kasama sa ‘mas mabababang o mas sinaunang’ uri 
ng nabubuhay na mga ibon. Mayroon itong pantog 
kung saan naiipon ang uric acid. Ang bahaging ito 
ng katawan ay karaniwan sa mga mamalya ngunit 
wala sa iba pang pamilya ng mga ibon. Mayroon din 
itong mga pilikmata na nagsisilbing proteksiyon ng 
mga mata nito sa lumilipad na buhangin. Kaya na- 
man, bagaman di-gaanong matalino, ang malakas 
at mabilis na avestruz ay nagbibigay-kapurihan sa 
karunungan ng Maylalang nito. 

Ang Arabian ostrich (Struthio camelus syriacus), 
na dating naglipana sa Palestina at Arabia, ay nag- 
laho na. Mula noong 1973, isang uri ng Aprikanong 
avestruz na kamag-anak nito ang ipinasok sa Israel. 


AVIM. 

1. Ang mga unang nanirahan sa bahagi ng lupa- 
in ng Canaan na nasa gawing K patungong Gaza. 
Apatnapung taon pagkatapos ng Pag-alis, inilahad 
ni Moises kung paanong itinaboy ng mga Captorim 
ang karamihan sa mga Avim. (Deu 2:23) Noong ma- 
lapit nang mamatay si Josue, mga kalagitnaan ng 
ika-15 siglo B.C.E., may nalalabi pa ring mga Avim 
doon.--Jos 13:1, 3. 

2. Isang lunsod ng Benjamin, na nakatala sa pa- 
gitan ng Bethel at Para sa Josue 18:21-23. Maaaring 


AVIT 


tinirahan ito ng nalabing mga miyembro ng tribo 
ng mga Avim. Ipinapalagay na ito ay ang Khirbet 
Haiyan (Horvat Hayan), mga 4 na km (2.5 mi) sa 
STS ng Bethel (Beitin), ayon kay F.-M. Abel.— Gé- 
ographie de la Palestine, Paris, 1938, Tomo II, p. 257. 


AVIT. Ang maharlikang lunsod at sariling ba- 
yan ni Hadad, ikaapat na hari ng mga Edomita, na 
tumalo sa mga Midianita sa pagbabaka. (Gen 36:35: 
1Cr 1:46) Ipinapalagay ng ilan na ito ay ang Khir- 
bet el-Jiththeh, na nasa sinaunang teritoryong Edo- 
mita sa pagitan ng Ma'an at Khirbet el-Bastah, mga 
100 km (62 mi) sa TTS ng Dagat na Patay. Ang 
bundok doon na may gayunding pangalan (Jebel el- 
Jiththeh) ay may taas na 1,332 m (4,370 piye). 


AVITA, MGA. Mga naninirahan sa Ava, kasa- 
ma sa mga taong pinamayan ng mga Asiryano sa 
Samaria bilang kahalili ng itinapong mga Israeli- 
ta matapos nilang bihagin ito noong 740 B.C.E. (2Ha 
17:24) Ang lahat ng mga inilipat doon ay tinawag 
na mga Samaritano. Kahit natuto ang mga Avita na 
matakot kay Jehova sa paanuman, ginawa pa rin 
nila ang mga diyos na sina Nibhaz at Tartak at si- 
namba ang mga iyon.---2Ha 17:29-33, tingnan ang 
Ava. 


AVREK. Isang terminong nagpapahiwatig ng 
karangalan at dignidad na isinigaw noon sa unahan 
ng karo ni Jose matapos siyang atasan ni Paraon bi- 
lang ikalawang tagapamahala sa kaharian. (Gen 
41:43) Kung Hebreo ang pinagmulan nito, gaya ng 
palagay ng sinaunang tagapagsalin na si Aquila, na 
sinusuportahan din ng Latin na Vulgate, maaaring 
nangangahulugan ito ng “iluhod ang tuhod,” at ga- 
yon ang pagkakasalin nito sa maraming bersiyon. 
(AS-Tg, KJ, Da, Dy, ER, Ro, RS) Gayunman, tina- 
tanggihan ng marami ang pangmalas na ito at mas 
iniuugnay nila ito sa kahawig na mga salita sa ibang 
mga wika. Halimbawa, iniisip ng ilan na maaaring 
isa itong Babilonyo o Asiryanong titulo ng isang 
mataas na opisyal, na nangangahulugang “tagakita” 
o “grand vizier.” Sinasabi ng iba na ito ay Coptic at 
nangangahulugang “iyukod ang ulo”, binabanggit 
naman ng iba na ang mga Arabe ay may sinasa- 
bing kahawig nito kapag inuutusan nilang lumuhod 
ang kanilang mga kamelyo. Ang Syriac na Peshitta 
ay kababasahan: “Ama at Tagapamahala!” Nanini- 
wala ang ibang mga imbestigador na ang salitang 
ito ay purong Ehipsiyo. Ipinapalagay ni Origen, 
isang katutubo ng Ehipto, at ni Jerome na ito ay na- 
ngangahulugang “isang katutubong Ehipsiyo,” at 
dahil mababa ang tingin ng mga Ehipsiyo sa mga 
banyaga, sinasabi nila na ito ay isang pangmadlang 
pagpapatalastas ng naturalisasyon ni Jose. Isang ka- 
hawig na pananalita naman, na lumilitaw sa isang 


250 


papirong natuklasan, ang nangangahulugang 'ang 
iyong utos ang siya naming ninanais, samakatuwid 
nga, ‘kami ay iyong mga lingkod.'--The Life and 
Times of Joseph in the Light of Egyptian Lore, ni 
H. Tomkins, London, 1891, p. 49, 50. 

Dahil dito, hindi pa matiyak ang eksaktong kahu- 
lugan ng salitang ito, kaya naman hindi ito isinasa- 
lin sa ilang bersiyon. (NW, JP, JB) Ang isa pang 
halimbawa ng di-Hebreong kaugaliang ito ng pang- 
madlang pagpuri sa unahan niyaong pinararanga- 
lan habang nakasakay siya sa kabayo at inililibot sa 
bayan ay masusumpungan sa Esther 6:11, noong 
parangalan sa madla si Mardokeo sa utos ng Persia- 
nong si Haring Ahasuero. 


AWA, KAAWAAN [sa Ingles, mercy]. Isang 
kapahayagan ng mabait na konsiderasyon o habag 
na nagdudulot ng ginhawa sa mga nasa di-kaa- 
yaayang kalagayan, magiliw na pagkamahabagin, 
kung minsan naman, pagpapagaan ng hatol o kapa- 
rusahan. 

“Awa” o “kaawaan” ang malimit na salin ng He- 
breong rachamim' at ng Griegong eleos (pandiwa, 
e-le-e'0). Ang pagsusuri sa mga terminong ito at sa 
pagkakagamit sa mga ito ay makatutulong upang 
makuha ang tunay na kahulugan at diwa ng mga 
ito. Ang pandiwang Hebreo na racham' ay binibig- 
yang-katuturan bilang “magningas, makadama ng 
init taglay ang magiliw na damdamin, . . . maging 
mahabagin.” (A Hebrew and Chaldee Lexicon, inedit 
ni B. Davies, 1957, p. 590) Ayon sa leksikograpong si 
Gesenius: “Waring ang pangunahing ideya nito ay 
pag-aaruga, pagpapaginhawa, at banayad na emo- 
syon ng pag-iisip.” (A Hebrew and English Lexicon 
of the Old Testament, isinalin ni E. Robinson, 1836, 
p. 939) Ang terminong ito ay may malapit na kaug- 
nayan sa salita para sa “bahay-bata” o maaaring tu- 
mukoy sa “mga bituka,” na naaapektuhan kapag ang 
isa ay nakadarama ng mainit at magiliw na pakiki- 
ramay o habag.--Ihambing ang Isa 63:15, 16; Jer 
31:20. 

Sa Kasulatan, ang ra-cham'ay minsan lamang gi- 
namit ng tao para sa Diyos, anupat sinabi ng salmis- 
ta: “Mamahalin [isang anyo ng racham'] kita, O Je- 
hova na aking kalakasan.” (Aw 18:1) Sa pagitan 
naman ng mga tao, si Jose ay nagpakita ng katangi- 
ang ito nang “ang kaniyang mga panloob na dam- 
damin [isang anyo ng rachamim' ay nag-alab” 
dahil sa kaniyang kapatid na si Benjamin at siya 
ay umiyak. (Gen 43:29, 30, ihambing ang 1Ha 3: 
25, 26.) Noon, kapag ang mga tao ay napapaharap 
sa posibilidad na pakikitunguhan sila nang may ka- 
bagsikan o kalupitan ng mga mambibihag (1Ha 
8:50: Jer 42:10-12) o ng mga opisyal na may naka- 
tataas na awtoridad (Gen 43:14: Ne 1:11: Dan 1:9), 
ninanais at idinadalangin nila na pag-ukulan sila ng 


251 


habag o awa sa harap ng mga ito, samakatuwid nga, 
na pakitunguhan sila nang may pabor, pagkabana- 
yad, at konsiderasyon.--Ihambing ang pagkakaiba 
sa Isa 13:17, 18. 

Ang Awa ni Jehova. Pinakamalimit gamitin 
ang terminong ito may kinalaman sa mga pakikitu- 
ngo ni Jehova sa kaniyang katipang bayan. Ang 
pagpapakita ng Diyos ng habag (racham') sa mga 
ito ay inihahalintulad sa isang babae na nagpapaki- 
ta ng habag sa mga anak ng kaniyang bahay-bata 
at sa isang ama na nagpapakita ng awa sa kaniyang 
mga anak. (Isa 49:15: Aw 103:13) Dahil ang bansang 
Israel ay malimit lumihis mula sa katuwiran at ma- 
lagay sa kagipitan, madalas din silang mangaila- 
ngan ng maawaing tulong. Kung magpapakita sila 
ng tamang saloobin ng puso at babaling sila kay Je- 
hova, siya, bagaman nagalit sa kanila, ay magpapa- 
malas ng habag, pabor, at kabutihang-loob. (Deu 
13:17, 30:3, Aw 102: 13, Isa 54:7-10, 60:10) Ang pag- 
susugo niya noon ng kaniyang Anak upang maisi- 
lang ito sa Israel ay katibayan ng dumarating na 
“bukang-liwayway” ng habag at awa ng Diyos sa 
kanila.---Luc 1:50-58, 72-78. 

Itinatawid ng Griegong eJe-os ang ilang diwa ng 
Hebreong racchamim' Ang Vine's Expository Dic- 
tionary of Old and New Testament Words ay nagsa- 
sabi: “Ang ELEOS (2Aeoc) ay “ang panlabas na kapa- 
hayagan ng habag, saklaw nito ang pagkilala sa 
pangangailangan ng isa na tumatanggap nito at ang 
pagtugon niyaong nagpapakita nito upang sapatan 
ang pangangailangang iyon.” Karaniwan nang iti- 
natawid ng pandiwa (e-le-e'0) ang ideya ng pagka- 
dama ng “pakikiramay sa kahapisan ng iba, at lalo 
na ng pakikiramay na ipinakikita sa gawa.” (1981, 
Tomo 3, p. 60, 61) Kaya naman ang bulag, ang ina- 
alihan ng demonyo, ang ketongin, o yaong mga 
may anak na napipighati ay kabilang sa mga uma- 
antig ng eJe-os, ang kapahayagan ng awa at habag. 
(Mat 9:27: 15:22, 17:15, Mar 5:18, 19: Luc 17:12, 13) 
Bilang tugon sa pakiusap na, “Maawa ka sa amin,” 
nagsagawa si Jesus ng mga himala upang paginha- 
wahin sila. Ginawa niya iyon, hindi bilang isang ru- 
tin o sa walang-malasakit na paraan, kundi dahil 
“sa pagkahabag” (Mat 20:31, 34), anupat dito ay 
ginamit ng manunulat ng Ebanghelyo ang isang 
anyo ng pandiwang splag:khni'z0-:mai, nauugnay sa 
splag 'khna na literal na nangangahulugang ‘mga 
bituka.” (Gaw 1:18) Ipinapahayag ng pandiwang ito 
ang pagkadama ng habag, samantalang ang e/le-os 
naman ay tumutukoy sa aktibong pagpapamalas ng 
gayong habag, samakatuwid nga, isang gawa na ud- 
yok ng awa. 

Hindi limitado sa hudisyal na pagkilos. 8Ka- 
raniwan nang itinatawid ng salitang Ingles na 
“mercy” ang ideya ng pag-iwas at pagpipigil, halim- 


AWA, KAAWAAN 


bawa ay sa paglalapat ng kaparusahan, anupat ang 
pagpipigil na ito ay udyok ng habag o pakikiramay. 
Kaya naman malimit na mayroon itong hudisyal na 
diwa, gaya halimbawa kapag ang isang hukom ay 
nagpapakita ng awa sa pamamagitan ng pagpapa- 
gaan ng hatol sa isang manggagawa ng kamalian. 
Yamang ang pagpapakita ng Diyos ng awa ay laging 
kasuwato ng iba pa niyang mga katangian at matu- 
wid na mga pamantayan, kabilang na rito ang ka- 
niyang katarungan at katotohanan (Aw 40:11: Os 
2:19), at yamang ang lahat ng tao ay nagmana ng 
kasalanan at nararapat tumanggap ng kabayaran 
ng kasalanan na kamatayan (Ro 5:12, ihambing ang 
Aw 130:3, 4, Dan 9:18, Tit 3:5), maliwanag na ang 
pagpapaumanhin ng kamalian, o ang pagpapagaan 
ng hatol o kaparusahan, ay malimit na kalakip sa 
pagpapakita ng Diyos ng awa. (Aw 51:1, 2; 103:3, 4, 
Dan 9:9, Mik 7:18, 19) Gayunman, makikita mula sa 
nabanggit na impormasyon na ang mga terminong 
Hebreo at Griego (rachamim” e'le:os) ay hindi limi- 
tado sa pagpapatawad o pagpipigil sa paglalapat ng 
hudisyal na parusa. Sa ganang sarili nito, ang pag- 
papaumanhin sa kamalian ay hindi ang awa na ka- 
raniwang tinutukoy ng mga terminong ito, kundi sa 
halip, ang gayong pagpapatawad ang nagbubukas 
ng daan para sa awang iyon. Sabihin pa, sa pagpa- 
pamalas niya ng awa, hindi kailanman isinasaisan- 
tabi ng Diyos ang kaniyang sakdal na mga paman- 
tayan ng katarungan, at dahil dito ay inilaan niya 
ang haing pantubos sa pamamagitan ng kaniyang 
Anak na si Jesu-Kristo, anupat naging posible ang 
kapatawaran ng mga kasalanan nang hindi nilala- 
bag ang katarungan.---Ro 3:25, 26. 

Kung gayon, ang awa ay pinakamalimit na tumu- 
tukoy, hindi sa isang negatibong pagkilos, o pagpi- 
pigil (gaya ng pag-uurong ng parusa), kundi sa 
isang positibong pagkilos, sa kapahayagan ng ma- 
bait na konsiderasyon o habag na nagdudulot ng 
ginhawa sa mga nasa di-kaayaayang kalagayan at 
nangangailangan ng awa. 

Malinaw na makikita ito sa talinghaga ni Jesus 
tungkol sa Samaritanong nakakita sa manlalakbay 
na nakahandusay sa tabi ng daan matapos itong na- 
kawan at bugbugin. Ipinakita niyang siya ay “kapu- 
wa” ng taong iyon dahil, udyok ng pagkahabag, siya 
ay “kumilos nang may awa sa kaniya,” anupat gina- 
mot niya ang mga sugat nito at inalagaan niya ito. 
(Luc 10:29-37) Dito ay walang nasangkot na pagpa- 
patawad ng kamalian o hudisyal na paglilitis. 

Samakatuwid, ipinakikita ng Kasulatan na ang 
pagkamaawain ng Diyos na Jehova ay hindi isang 
katangiang ipinakikita lamang kapag sa diwa ay “ni- 
lilitis” ang mga tao sa harap niya dahil may nagawa 
silang kamalian. Sa halip, ito ay isang pagkakaki- 
lanlang katangian ng personalidad ng Diyos, ang 


AWA, KAAWAAN 


kaniyang normal na paraan ng pagtugon sa mga 
nangangailangan, isang aspekto ng kaniyang pag- 
ibig. (2Co 1:3: 1Ju 4:8) Hindi siya katulad ng huwad 
na mga diyos ng mga bansa, na mga diyos na wa- 
lang damdamin at di-mahabagin. Sa halip, “si Jeho- 
va ay magandang-loob at maawain, mabagal sa 
pagkagalit at dakila sa maibiging-kabaitan. Si Jeho- 
va ay mabuti sa lahat, at ang kaniyang kaawaan ay 
nasa lahat ng kaniyang mga gawa.” (Aw 145:8, 9: 
ihambing ang Aw 25:8: 104:14, 15, 20-28, Mat 5:45- 
48: Gaw 14:15-17.) Siya ay “mayaman sa awa,” 
at ang karunungang nanggagaling sa kaniya ay 
“puno ng awa.” (Efe 2:4: San 3:17) Ipinakita ito 
ng Kaniyang Anak, na nagsiwalat ng mga kata- 
ngian ng kaniyang Ama (Ju 1:18), sa pamamagi- 
tan ng kaniyang personalidad, pananalita, at mga 
gawa. Halimbawa, nang lumabas ang mga pulutong 
upang makinig sa kaniya, at bago pa man niya ma- 
kita ang kanilang reaksiyon sa sasabihin niya, si 
Jesus ay “nahabag [isang anyo ng splag-khni'zo- 
mai]” dahil sila ay “nabalatan at naipagtabuyan 
kung saan-saan tulad ng mga tupang walang pas- 
tol.”--Mar 6:34: Mat 9:36, ihambing ang Mat 14:14: 
15:32. 

Kailangan ito ng sangkatauhan. Maliwanag na 
ang pangunahin at pinakamalaking kapansanan ng 
sangkatauhan ay dulot ng kasalanan na minana nila 
sa kanilang ninunong si Adan. Dahil dito, ang lahat 
ay nasa matinding pangangailangan, anupat nasa 
isang kahabag-habag na kalagayan. Ang Diyos na 
Jehova ay kumilos nang may awa sa buong sangka- 
tauhan sa pamamagitan ng paglalaan ng paraan 
upang makalaya sila mula sa malaking kapansa- 
nang ito at mula sa sakit at kamatayan na resulta 
nito. (Mat 20:28, Tit 3:4-7, 1Ju 2:2) Bilang isang 
maawaing Diyos, matiisin siya sapagkat “hindi niya 
nais na ang sinuman ay mapuksa kundi nais niya na 
ang lahat ay makaabot sa pagsisisi.” (2Pe 3:9) Nais 
ni Jehova na gawan ng mabuti ang lahat, ito ang 
mas gusto niyang gawin (ihambing ang Isa 30:18, 
19), “hindi siya nalulugod sa kamatayan ng ba- 
lakyot, at “hindi buhat sa kaniyang sariling puso 
kung kaya niya pinipighati o dinadalamhati ang 
mga anak ng mga tao,” gaya noong mawasak ang 
Juda at Jerusalem. (Eze 33:11, Pan 3:31-33) Ang ka- 
tigasan ng puso ng mga tao, ang kanilang pagkasu- 
til at pagtangging tumugon sa kaniyang kagan- 
dahang-loob at pagkamaawain, ang dahilan kung 
bakit pinakikitunguhan sila ng Diyos sa naiibang 
paraan, anupat 'sinasarhan' niya ang daloy ng kani- 
yang kaawaan sa kanila.--Aw 77:9: Jer 13:10, 14; 
Isa 13:9: Ro 2:4-11. 

Hindi dapat abusuhin. Bagaman may mala- 
king awa si Jehova sa mga taimtim na lumalapit sa 
kaniya, hindi niya sa anumang paraan pinaliligtas 
sa kaparusahan yaong mga di-nagsisisi at talagang 


252 


karapat-dapat sa kaparusahan. (Exo 34:6, 7) Hindi 
maaaring abusuhin ng isang tao ang awa ng Diyos: 
siya ay hindi maaaring magkasala nang hindi naka- 
raranas ng anumang parusa o nakaliligtas mula sa 
likas na mga resulta o kahihinatnan ng kaniyang 
maling landasin ng pagkilos. (Gal 6:7, 8; iham- 
bing ang Bil 12:1-3, 9-15; 2Sa 12:9-14.) Maaaring 
may-kaawaang ipakita ni Jehova ang pagpipigil at 
mahabang pagtitiis, anupat binibigyan ang mga 
tao ng pagkakataong ituwid ang kanilang maling 
landasin, bagaman inihahayag niya ang kaniyang 
di-pagsang-ayon, maaaring hindi naman niya sila 
lubusang iiwanan kundi baka patuloy at may-kaa- 
waan pa rin niya silang tutulungan at papatnuba- 
yan. (Ihambing ang Ne 9:18, 19, 27-31.) Ngunit 
kung hindi sila tutugon, may hangganan ang kani- 
yang pagtitiis anupat iuurong niya ang kaniyang 
awa at kikilos siya laban sa kanila alang-alang sa ka- 
niyang sariling pangalan.--Isa 9:17: 63:7-10, Jer 
16:5-13, 21, ihambing ang Luc 13:6-9. 

Hindi inuugitan ng mga pamantayan ng tao. 
Hindi karapatan ng mga tao ang magtakda ng sari- 
li nilang mga pamantayan o mga batayan na siyang 
dapat gamitin ng Diyos sa pagpapakita ng awa. Mula 
sa kaniyang dako sa langit at kasuwato ng kaniyang 
mabuting layunin, taglay ang kaniyang kakayahang 
makita ang hinaharap at bumasa ng puso, “nagpa- 
pakita siya ng awa sa sinumang pagpapakitaan niya 
ng awa.” (Exo 33:19: Ro 9:15-18, ihambing ang 2Ha 
13:23, Mat 20:12-15.) Sa Roma kabanata 11, tinata- 
lakay ng apostol ang pagpapakita ng Diyos ng wa- 
lang-katulad na karunungan at awa sa pagbibigay 
sa mga Gentil ng pagkakataong makapasok sa ma- 
kalangit na Kaharian. Noon, ang mga Gentil ay hin- 
di kabilang sa bayan ng Diyos, ang Israel, at sama- 
katuwid ay hindi dating tumatanggap ng kaawaang 
resulta ng pakikipagtipan sa Diyos, at namumu- 
hay rin sila nang may pagkamasuwayin sa Diyos. 
(Ihambing ang Ro 9:24-26, Os 2:23.) Ipinaliliwanag 
ni Pablo na ang Israel ang unang nagkaroon ng ga- 
yong pagkakataon ngunit sila, sa kalakhang bahagi, 
ay naging masuwayin. Dahil dito, binuksan ang 
daan upang ang mga Gentil ay maging bahagi ng 
ipinangakong ‘kaharian ng mga saserdote at isang 
banal na bansa.” (Exo 19:5, 6) Ganito ang konklu- 
syon ni Pablo: “Sapagkat silang lahat [mga Judio at 
mga Gentil] ay sama-samang ikinulong ng Diyos sa 
pagsuway, upang makapagpakita siya ng awa sa ka- 
nilang lahat.” Sa pamamagitan ng haing pantubos 
ni Kristo, ang Adanikong kasalanan na gumagana 
sa buong sangkatauhan ay maaari nang alisin mula 
sa lahat niyaong nananampalataya (kabilang na ang 
mga Gentil), at sa pamamagitan ng kaniyang kama- 
tayan sa pahirapang tulos, ang sumpa ng Kautusan 
ay maaari na ring alisin mula sa mga nasa ilalim 
nito (ang mga Judio), upang ang lahat ay maka- 


253 


tanggap ng awa. Ang apostol ay bumulalas: “O ang 
lalim ng kayamanan at karunungan at kaalaman ng 
Diyos! Totoong di-masaliksik ang kaniyang mga ha- 
tol at di-matalunton ang kaniyang mga daan!"---Ro 
11:30-33, Ju 3:16, Col 2:13, 14; Gal 3:13. 

Paghahanap sa Awa ng Diyos. Yaong mga 
nagnanais tumanggap ng awa ng Diyos ay da- 
pat na humanap sa kaniya, anupat nagpapakita ng 
wastong kalagayan ng puso sa pamamagitan ng 
pag-iwan sa kanilang maling mga lakad at mapa- 
minsalang mga kaisipan (Isa 55:6, 7): dapat silang 
magkaroon ng wastong pagkatakot sa kaniya at da- 
pat silang magpakita ng pagpapahalaga sa kaniyang 
matuwid na mga panuntunan (Aw 1053:13, 119:77, 
156, 157: Luc 1:50), at kung sakaling lumihis sila 
mula sa matuwid na landasing sinusunod nila, hin- 
di nila dapat pagtakpan iyon kundi dapat nilang 
ipagtapat iyon at dapat silang magpakita ng tunay 
na pagsisisi at taos-pusong kalungkutan (Aw 51: 
1, 17: Kaw 28:13). Napakahalaga rin na sila mismo 
ay maging maawain. Sinabi ni Jesus: “Maligaya ang 
mga maawain, yamang sila ay pagpapakitaan ng 
awa.”--Mat 5:7. 

Mga Kaloob ng Awa. Ang mga Pariseo ay 
hindi naging maawain sa iba kung kaya sinaway 
sila ni Jesus sa ganitong mga salita: “Humayo kayo, 
kung gayon, at alamin kung ano ang kahulugan 
nito, “Ang ibig ko ay awa, at hindi hain.”” (Mat 9:10- 
13; 12:1-7, ihambing ang Os 6:6.) Sinabi niya na 
ang awa ay kabilang sa mas mabibigat na bagay 
ng Kautusan. (Mat 23:23) Gaya ng nabanggit na, 
bagaman ang gayong awa ay naipakikita kapag 
naglalapat ng hatol, at marahil ay nagkaroon ng 
pagkakataon ang mga Pariseo na gawin iyon bilang 
mga miyembro ng Sanedrin, hindi ito limitado sa 
bagay na iyon. Pangunahin nang tumutukoy ito sa 
aktibong pagpapamalas ng habag, sa mga gawa na 
udyok ng awa.--Ihambing ang Deu 15:7-11. 

Ang awang ito ay maaaring ipamalas sa pa- 
mamagitan ng pagbibigay ng materyal na tulong. 
Ngunit upang maging mahalaga ito sa Diyos, dapat 
na gawin ito taglay ang wastong motibo, at hin- 
di dahil sa anumang makasariling hangarin. (Mat 
6:1-4) Kabilang ang materyal na mga bagay sa 
“mga kaloob ng awa [isang anyo ng e-le:e-mo-sy ne]" 
na dito ay nanagana si Dorcas (Gaw 9:36, 39), at 
walang alinlangang kasama rin ang mga ito sa mga 
kaloob ng awa ni Cornelio, anupat dahil sa mga ka- 
loob niya lakip ang kaniyang mga panalangin ay 
malugod siyang pinakinggan ng Diyos. (Gaw 10:2, 
4, 31) Sinabi ni Jesus na nabigo ang mga Pariseo da- 
hil hindi nila ibinigay “bilang mga kaloob ng awa 
ang mga bagay na nasa loob.” (Luc 11:41) Kaya ang 
tunay na awa ay dapat na manggaling sa puso. 

Si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay panta- 
nging nakilala sa kanilang maawaing pagbibigay ng 


AWA, KAAWAAN 


espirituwal na mga kaloob na di-hamak na mas ma- 
halaga kaysa sa materyal na mga bagay. (Ihambing 
ang Ju 6:35, Gaw 3:1-8.) Dapat linangin ng mga mi- 
yembro ng kongregasyong Kristiyano, lalo na niya- 
ong mga gumaganap bilang ‘mga pastol’ (1Pe 5: 
1, 2), ang katangian ng awa. Kapuwa sa materyal at 
sa espirituwal na mga paraan, dapat silang magpa- 
kita ng awa “nang masaya,” anupat hindi mabi- 
gat sa loob. (Ro 12:8) Maaaring humina ang pana- 
nampalataya ng ilang miyembro ng kongregasyon, 
na magiging sanhi naman ng pagkakasakit nila 
sa espirituwal anupat baka magpahayag pa nga 
sila ng mga pag-aalinlangan. Dahil nanganganib si- 
lang humantong sa espirituwal na kamatayan, pi- 
napayuhan ang kanilang mga kapuwa Kristiyano 
na ipagpatuloy ang pagpapakita sa kanila ng awa 
at tulungan silang maiwasan ang isang kapaha- 
pahamak na kahihinatnan. Habang ang mga ito ay 
patuloy na nagpapakita ng awa sa ilan na hindi ku- 
mikilos nang tama, sila mismo ay kailangang mag- 
ingat na huwag mahulog sa tukso, anupat isinasai- 
sip na hindi lamang nila dapat ibigin ang katuwiran 
kundi dapat din nilang kapootan ang masama. Sa 
gayon, ang kanilang awa ay hindi nagpapahiwatig 
ng anumang pagkunsinti sa kamalian.---Jud 22, 23; 
ihambing ang 1Ju 5:16, 17: tingnan ang KALOOB NG 
Awa, MGA. 

Ang Awa ay Matagumpay na Nagbubunyi 
Laban sa Hatol. Sinabi ng alagad na si Santiago: 
“Sapagkat ang hindi nagpapakita ng awa ay tatang- 
gap ng kaniyang hatol nang walang awa. Ang awa 
ay matagumpay na nagbubunyi laban sa hatol.” 
(San 2:13) Ipinakikita ng konteksto na pinalalawak 
niya ang mga ideyang nauna nang binanggit may 
kaugnayan sa tunay na pagsamba, lakip na ang 
pagpapamalas ng awa sa pamamagitan ng panga- 
ngalaga sa mga napipighati, at sa hindi pagpapakita 
ng paboritismo at hindi pagtatangi sa mayayaman. 
(San 1:27, 2:1-9) Ipinahihiwatig din ito ng kaniyang 
sumunod na mga salita, yamang tinatalakay ng 
mga ito ang mga pangangailangan ng mga kapatid 
na “nasa hubad na kalagayan at nagkukulang ng 
pagkaing sapat para sa araw.” (San 2:14-17) Kaya 
naman ang kaniyang mga salita ay kaayon ng mga 
salita ni Jesus, na ang mga maawain ay pagpapaki- 
taan ng awa. (Mat 5:7, ihambing ang Mat 6:12, 
18:32-35.) Kapag hahatulan na sila ng Diyos, yaong 
mga naging maawain, anupat nagpakita ng habag 
at aktibong tumulong sa mga nangangailangan, ay 
pagpapakitaan naman ng Diyos ng awa, at sa gayon, 
sa diwa ay magtatagumpay ang kanilang awa laban 
sa anumang hatol na maaari sanang ipataw sa kani- 
la. Gaya ng sinasabi ng kawikaan: “Siyang nagpapa- 
kita ng lingap sa maralita ay nagpapautang kay Je- 
hova, at ang kaniyang pakikitungo ay babayaran 
Niya sa kaniya.” (Kaw 19:17) Maraming iba pang 


AWA, KAAWAAN 


teksto ang nagpapatunay sa puntong iniharap ni 
Santiago.--Ihambing ang Job 31:16-23, 32; Aw 37: 
21, 26; 112:5; Kaw 14:21, 17:5: 21:13; 28:27; 2Ti 1:16, 
18; Heb 13:16. 

Ang Awa ng Mataas na Saserdote ng Diyos. 
Ipinaliliwanag sa aklat ng Mga Hebreo kung bakit si 
Jesus, bilang ang Mataas na Saserdote na higit na 
dakila kaysa sa mga saserdoteng nagmula sa linya 
ni Aaron, ay kinailangang maging tao, magdusa, at 
mamatay: “Dahil dito ay kinailangan siyang ma- 
ging tulad ng kaniyang “mga kapatid’ sa lahat ng 
bagay, upang siya ay maging isang mataas na sa- 
serdote na maawain at tapat sa mga bagay na may 
kinalaman sa Diyos, upang maghandog ng pampa- 
lubag-loob na hain para sa mga kasalanan ng mga 
tao.” Palibhasa'y nagdusa sa ilalim ng pagsubok, 
“magagawa niyang saklolohan yaong mga nalala- 
gay sa pagsubok.” (Heb 2:17, 18) Yaong mga tuma- 
tawag sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay maka- 
alapit sa Kaniya nang may pagtitiwala dahil taglay 
nila ang rekord ng buhay ni Jesus, ng kaniyang 
mga salita at mga gawa. “Sapagkat taglay natin bi- 
ang mataas na saserdote, hindi ang isa na hin- 
di magawang makiramay sa ating mga kahinaan, 
kundi ang isa na sinubok sa lahat ng bagay tu- 
ad natin, ngunit walang kasalanan. Samakatuwid, 
umapit tayo nang may kalayaan sa pagsasalita 
sa trono ng di-sana-nararapat na kabaitan, upang 
makapagtamo tayo ng awa at makasumpong ng di- 
sana-nararapat na kabaitan bilang tulong sa ta- 
mang panahon.”---Heb 4:15, 16. 

Ang paghahain ni Jesus ng kaniyang sariling bu- 
hay ay isang namumukod-tanging gawa na udyok 
ng awa at pag-ibig. Sa kaniyang makalangit na po- 
sisyon bilang Mataas na Saserdote, nagbigay siya ng 
katibayan ng pagkamaawain niya, gaya sa kaniyang 
mga pakikitungo kay Pablo (Saul), anupat pinag- 
pakitaan niya ito ng awa dahil sa kawalang-alam 
nito. Sinabi ni Pablo: “Gayunpaman, ang dahilan 
kung bakit ako pinagpakitaan ng awa ay upang sa 
pamamagitan ko bilang pangunahing halimbawa 
ay maipakita ni Kristo Jesus ang lahat ng kani- 
yang mahabang pagtitiis bilang isang uliran niya- 
ong mga maglalagak ng kanilang pananampalataya 
sa kaniya ukol sa buhay na walang hanggan.” (1Ti 
1:13-16) Kung paanong ang Ama ni Jesus, ang 
Diyos na Jehova, ay maraming ulit na nagpakita ng 
awa sa Israel sa pamamagitan ng pagliligtas sa ka- 
nila mula sa kanilang mga kaaway, anupat pinalala- 
ya sila mula sa mga sumisiil sa kanila at dinadala 
sila sa isang mapayapa at masaganang kalagayan, 
may-pagtitiwala ring makaaasa ang mga Kristiyano 
na pagpapakitaan sila ng awa sa pamamagitan ng 
Anak ng Diyos. Kaya naman sumulat si Judas: “Pa- 
natilihin ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos, 
habang hinihintay ninyo ang awa ng ating Pa- 


254 


nginoong Jesu-Kristo tungo sa buhay na walang 
hanggan.” (Jud 21) Ang kamangha-manghang awa 
ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nagpapasigla 
sa mga tunay na Kristiyano na huwag manghima- 
god sa kanilang ministeryo at na isagawa nila ito 
nang walang pag-iimbot.—2Co 4:1, 2. 

Maawaing Pagtrato sa mga Hayop. Ang Ka- 
wikaan 12:10 ay nagsasabi: “Pinangangalagaan ng 
matuwid ang kaluluwa ng kaniyang alagang hayop, 
ngunit ang kaawaan ng mga balakyot ay malupit.” 
Nababatid ng taong matuwid ang mga pangangaila- 
ngan ng kaniyang mga hayop at may malasakit 
siya sa kanilang kapakanan, sa kabilang dako, ang 
kaawaan ng taong balakyot ay hindi naaantig ng 
mga pangangailangang ito. Alinsunod sa mapag- 
imbot at walang-damdaming mga simulain ng san- 
libutan, ang pagtrato ng isang tao sa kaniyang mga 
hayop ay depende lamang sa pakinabang niya sa 
mga ito. Maaaring ang itinuturing ng taong balak- 
yot na sapat na pangangalaga ay malupit na pag- 
trato pa rin. (Ihambing ang pagkakaiba sa Gen 
33:12-14.) Ang pagkabahala ng taong matuwid sa 
kaniyang mga hayop ay pagtulad sa pangangalaga 
ng Diyos sa mga ito bilang bahagi ng kaniyang pag- 
lalang.--Ihambing ang Exo 20:10, Deu 25:4, 22: 
4,6, 7: 11:15; Aw 104:14, 27: Jon 4:11. 

Awa at Kabaitan. Ang iba pang mga salitang 
may malapit na kaugnayan sa mga terminong ra- 
chamim' at eleos, at malimit na ginagamit kasama 
ng mga ito, ay ang Hebreong che'sedh, nanga- 
ngahulugang “maibiging-kabaitan (matapat na pag- 
ibig)” (Aw 25:6, 69:16; Jer 16:5: Pan 3:22), at ang 
Griegong kha'is, nangangahulugan namang “di- 
sana-nararapat na kabaitan” (1Ti 1:2, Heb 4:16, 
2Ju 3). Ang che'sedh ay naiiba sa rachamim' ya- 
mang idiniriin ng che'sedh ang debosyon o mata- 
pat at maibiging kaugnayan sa pinag-uukulan ng 
kabaitan, samantalang itinatampok naman ng ra- 
chamim” ang nadaramang magiliw na pakikiramay 
o habag. Sa katulad na paraan, ang pinakamahala- 
gang pagkakaiba sa pagitan ng kharis at ng ele-os 
ay na ipinapahayag ng kharis, pangunahin na, ang 
ideya ng isang walang bayad at di-sana-nararapat 
na kaloob, anupat itinatampok ang pagkukusang- 
loob at pagkabukas-palad ng nagbibigay, saman- 
talang idiniriin naman ng ele:os ang maawaing 
pagtugon sa mga pangangailangan niyaong mga 
napipighati o nasa di-kaayaayang kalagayan. Sa ga- 
yon, kha'is (di-sana-nararapat na kabaitan) ang 
ipinakita ng Diyos sa kaniyang sariling Anak noong 
"may-kabaitang ibinigay [ekharri'sa-to] (Niya) sa ka- 
niya ang pangalang nakahihigit sa lahat ng iba 
pang pangalan.” (Fil 2:9) Ang kabaitang ito ay hin- 
di udyok ng habag kundi ng maibiging pagkabukas- 
palad ng Diyos.--Tingnan ang KABAITAN. 


255 


AWIT. Isang komposisyon na may musika at 
mga titik, isang matulaing komposisyon. (Tingnan 
ang MUSIKA.) Mga ikasampung bahagi ng buong Bi- 
bliya ay awit, anupat ang pinakapangunahing mga 
halimbawa ay ang Mga Awit, Ang Awit ni Solo- 
mon, at Mga Panaghoy. Bagaman ang Kasulatan ay 
may tinutukoy na sekular na mga awit, gaya ng 
mga awit ng paghamak at ng pang-aakit, ang ka- 
ramihan sa mga 300 pagtukoy ng Bibliya sa pak- 
sang ito ay nauugnay sa pagsamba sa Diyos na 
Jehova. Sa kalakhang bahagi, ang pag-awit ay ini- 
uugnay sa kagalakan, gaya noong sumulat ang ala- 
gad na si Santiago: “Mayroon bang sinumang naga- 
galak? Umawit siya ng mga salmo [mga awit ng 
papuri sa Diyos].” (San 5:13) Ang mga awit na 
nagpapahayag ng kalumbayan ay maaaring was- 
tong tawaging mga panambitan.---Am 8:10, ting- 
nan ang PANAMBITAN. 

Ang unang awit na nakaulat sa Bibliya ay yaong 
inawit ni Moises at ng mga lalaki ng Israel, na tinu- 
gon ni Miriam at ng mga babae, noong iniligtas sila 
sa Dagat na Pula. (Exo 15:1-21) Kabilang sa iba 
pang mga awit ay yaong awit ng pamamaalam ni 
Moises, ang awit ng tagumpay nina Debora at Ba- 
rak, at ang panambitan ni David na nanaghoy sa 
pagkamatay ni Saul at ng malapit na kaibigan ni 
David na si Jonatan. (Deu 31:30; 32:1-43, Huk 
5:1-31, 2Sa 1:17-27) Kabilang sa iba pang mga 
komposisyon ni David ang di-kukulangin sa 73 sa 
Mga Awit. Tinutukoy rin ng Bibliya ang “awit kay 
Jehova,” na binanggit may kaugnayan sa pagsasa- 
uli ni Hezekias ng dalisay na pagsamba, gayundin 
ang “awit ni Moises at ng Kordero. '---2Cr 29:27: Apo 
15:3, 4. 

Ang mga pagtukoy sa “isang bagong awit" ay lu- 
militaw hindi lamang sa Mga Awit kundi pati sa 
mga isinulat ni Isaias at ng apostol na si Juan. (Aw 
33:3, 40:3, 96:1, 98:1: 144:9; 149:1; Isa 42:10, Apo 
5:9, 14:3) Isinisiwalat ng pagsusuri sa konteksto ng 
karamihan sa mga paglitaw ng pananalitang “ba- 
gong awit” na inaawit ito dahil sa isang bagong 
pangyayari sa paggamit ni Jehova ng kaniyang 
pansansinukob na soberanya. Gaya ng may-kaga- 
lakang inihahayag sa Awit 96:10: “Si Jehova ay na- 
ging hari.” Waring ang mga bagong pangyayari sa 
pagpapalawak ni Jehova ng kaniyang paghahari, at 
ang kahulugan ng mga bagay na ito para sa langit 
at sa lupa, ang paksa ng “bagong awit" na ito.---Aw 
96:11-13: 98:9, Isa 42:10, 13. 


AWIT, AKLAT NG MGA. Isang aklat na 
waring binubuo ng limang koleksiyon ng sagra- 
dong mga awit--(1) Aw 1-41; (2) 42-72: (3) 73-89, 
(4) 90-106: (5) 107-150--anupat ang bawat ko- 
leksiyon ay nagtatapos sa isang pagpapala kay 


AWIT, AKLAT NG MGA 


Jehova. Mula pa noong sinaunang mga panahon, 
maliwanag na ang indibiduwal na mga awit ay 
mayroon nang partikular na bilang ayon sa pagka- 
kasunud-sunod ng mga ito sa aklat. Halimbawa, 
ang tinatawag ngayon na “ikalawang awit” ay tinu- 
tukoy rin nang gayon noong unang siglo C.E. 
--Gaw 13:33. 

Istilo. Ang panulaan ng aklat ng Mga Awit ay 
binubuo ng paralelismo ng mga kaisipan o mga pa- 
nanalita. (Tingnan ang HEBREO, II [Tulang Hebreo].) 
Katangi-tangi ang mga awit na akrostik, o alpabe- 
tiko. (Aw 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145) Sa 
mga awit na ito, ang panimulang talata o mga ta- 
lata ng unang taludtod ay nagsisimula sa titik He- 
breo na alep, ang sumunod na (mga) talata na- 
man ay sa bet, at patuloy hanggang sa magamit 
ang lahat o halos lahat ng mga titik ng alpabe- 
tong Hebreo. Maaaring ang pagkakaayos na ito ay 
nagsilbing pantulong sa pagsasaulo. Para sa termi- 
nolohiya ng aklat ng Mga Awit, tingnan ang ALA- 
MOT, GITIT, HIGAYON, MAHALAT, Il, MASKIL; MIKTAM, 
MUT-LABEN, NEHILOT, PAGSAMPA, SELAH, SEMINIT. 

Mga Superskripsiyon. Ang mga uluhan, o mga 
superskripsiyon, na masusumpungan sa pasimula 
ng maraming awit ay nagpapakilala kung sino ang 
manunulat, naglalaan ng impormasyon tungkol sa 
tagpo, nagbibigay ng mga tagubiling pangmusika, 
o bumabanggit sa paggagamitan o layunin ng awit. 
(Tingnan ang mga superskripsiyon ng Aw 3, 4, 5, 6, 
7, 30, 38, 60, 92, 102.) Kung minsan, ang mga su- 
perskripsiyon ay naglalaan ng impormasyong kai- 
langan upang makita ang iba pang mga kasulatan 
na nagbibigay-linaw sa isang partikular na awit. 
(Ihambing ang Aw 51 sa 2Sa 11:2-15, 12:1-14.) Ya- 
mang ang iba pang patulang bahagi ng Bibliya ay 
kadalasang ipinakikilala sa gayunding paraan (Exo 
15:1: Deu 31:30, 33:1, Huk 5:1, ihambing ang 2Sa 
22:1 sa superskripsiyon ng Aw 18), ipinahihiwatig 
nito na ang mga superskripsiyon ay nagmula sa 
mga manunulat o sa mga nagtipon ng mga awit. 
Bilang katunayan nito, noon pa mang isulat ang 
Dead Sea Psalms Scroll (ipinapalagay na sa pagitan 
ng 30 at 50 C.E.), ang mga superskripsiyon ay ba- 
hagi na ng mismong teksto. 

Mga Manunulat. Sa 150 awit, ipinakikita ng 
mga superskripsiyon na ang 73 ay kay David, ang 
11 ay sa mga anak ni Kora (binabanggit din ng isa 
sa mga ito [Aw 88] si Heman), ang 12 ay kay Asap 
(maliwanag na tumutukoy sa sambahayan ni Asap, 
tingnan ang Asar Blg. 1), ang isa ay kay Moises, 
ang isa ay kay Solomon, at ang isa ay kay Etan na 
Ezrahita. Karagdagan pa, ang Awit 72 ay “tungkol 
kay Solomon” at lumilitaw na isinulat ni David. 
(Tingnan ang Aw 72:20.) Batay sa Gawa 4:25 at 
Hebreo 4:7, maliwanag na si David ang sumulat ng 


AWIT, AKLAT NG MGA 


Awit 2 at 95. Ang Awit 10, 43, 71, at 91 ay waring 
mga karugtong ng Awit 9, 42, 70, at 90. Kaya na- 
man ang Awit 10 at 71 ay maituturing na kay Da- 
vid, ang Awit 43 ay sa mga anak ni Kora, at ang 


256 


Awit 91 ay kay Moises. May mga pahiwatig na ang 
Awit 119 ay maaaring isinulat ng kabataang prin- 
sipe na si Hezekias. (Pansinin ang Aw 119:9, 10, 23, 
46, 99, 100.) Samakatuwid, mahigit sa 40 awit ang 


Isang koleksiyon ng 150 sagradong awit, na ang marami ay 
batay sa personal na mga karanasan ni David at ng iba 
pang mga lingkod ni Jehova 


Kinatha sa loob ng isang yugto na mga 1,000 taon, pasimula 
noong panahon ni Moises hanggang sa pagkaraang maka- 
balik ang mga Judio mula sa pagkatapon sa Babilonya 


Mga kapahayagan ng pasasalamat at papuri kay 
Jehova 


Dahil sa kadakilaan ng kaniyang pangalan (99:3: 113: 148: 
13, 14) 


Dahilan sa kaniyang mariringal na gawang paglalang 
33:1-9: 148:1-12) 

Dahil siya ang Dakilang Pastol (23) 

Sapagkat sinasagot niya ang mga panalangin (21:1-7, 28: 
116: 118:21) 

Dahil sa kaniyang katayuan (50: 95:1-7: 96:4-13: 97: 150) 
Dahilan sa pagliligtas mula sa mga kaaway at mga nakapi- 
pighating kalagayan (18, 30, 107: 140: 149) 

Dahil sa kaniyang matuwid na mga kahatulan (67:3, 4, 98) 


Dahil sa kaniyang personal na mga katangian (57:9-11, 92: 
100: 108:1-4, 117: 138:1, 2) 


Dahilan sa kaniyang saganang mga paglalaan (37:25: 67: 
5-7: 145:15, 16) 
Udyok ng kaniyang nakalipas na mga pakikitungo sa kani- 
yang bayan (66, 81: 105, 106: 126, 136:10-24: 147) 
Mga pakiusap ukol sa awa at tulong ng Diyos 
Para iligtas mula sa mga kaaway (3-5: 7; 12: 13: 17: 
31; 59) 


Upang patawarin sa mga kasalanan (19:12, 13, 25:7, 11: 
32: 51:1, 2, 7-15, 130) 
Para patnubayan sa paggawi (119:124, 125; 143:8, 10) 
Upang alalayan sa pagkakasakit at kabagabagan (41:1-4) 
Para lingapin kapag dumaranas ng kapighatian (6:2, 9: 9: 
13, 14: 123) 
Mga hulang natupad sa Mesiyas 


Nagmula siya sa maharlikang linya ni David (89:3, 4, 29, 
36, 37; 132:11) 

Inubos siya ng sigasig para sa bahay ni Jehova (69:9) 

Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga ilustrasyon (78:2) 

Ipinagkanulo siya ng isang matalik na kasama (41:9: 
55:12-14) 

Tinukoy ang paraan ng pagpatay sa kaniya (22:16, tlb sa 
Rbi8) 

Siya ay dinusta at nilait (22:6-8, 69:9) 

Pinagpalabunutan ang kaniyang damit (22:18) 

Binigyan siya ng suka na maiinom (69:21) 

Walang isa man sa kaniyang mga buto ang nabali (34:20) 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG MGA AWIT 


Ibinangon siya mula sa Sheol (16:10) 

Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang naging ulo 
ng panulukan (118:22) 

Umakyat siya sa kaitaasan, naglaan ng mga kaloob sa an- 
yong mga tao (68:18) 

Niluwalhati siya at pinagpuno sa lahat ng bagay (8:5-8) 

Ginawa siyang hari (2:6: 110) 

Pupuksain niya ang mga bansang sumasalansang sa ka- 
niya (2:8, 9: 45:3-5) 

Magkakaroon siya ng maharlikang kasal, mag-aatas siya 
ng mga prinsipe sa lupa (45:2, 6-17) 

Ang kaniyang pamamahala sa lupa ay magiging makataru- 
ngan at mahabagin (72) 


Saligang mga doktrina sa Bibliya na lumilitaw sa 
aklat ng Mga Awit 


Pagkakakilanlan at mga katangian ng tunay na Diyos (78: 
38, 39: 83:18: 86:15: 90:1-4, 102:24-27, 103: 139) 

Soberanya ni Jehova (11:4-7: 24:1, 29: 44: 47: 48: 76; 93) 

Pagpapabanal sa pangalan ng Diyos (79: 83) 

Lahat ng tao ay makasalanan (14:1-3, 51:5: 53:1-3) 

Kahibangan ng idolatriya (115:4-8, 135:15-18) 

Kalagayan ng mga patay (6:5: 88:10-12: 115:17: 146:4) 

Ang lupa ay magiging permanenteng tahanan ng mga ma- 
tuwid (37:9-11, 29; 104:5; 115:16) 

Kinasihang payo na tutulong sa atin na matamo 
ang pagsang-ayon ni Jehova 


Matakot kay Jehova at sundin ang kaniyang mga utos 
(112:1-4, 128) 

Linangin ang matinding paggalang sa pananalita at kautu- 
san ng Diyos (1:2: 19:7-11: 119) 

Magtiwala kay Jehova (9:10: 115:9-11: 125, 146:5-7) 

Buong-pagtitiis na maghintay sa kaniyang pagkilos (42: 43) 

Itaguyod ang kapayapaan at katuwiran (34:14, 15) 


Lubhang pahalagahan ang pakikipagsamahan sa bayan ng 
Diyos, ang pagkanaroroon sa Kaniyang bahay (84: 122: 
133) 


Iwasan ang masasamang kasama (1:1: 26:4, 5: 101:3-8) 

Turuan ang mga anak tungkol sa mga pakikitungo ni Je- 
hova (78:3-8) 

Salitain ang katotohanan, iwasan ang paninirang-puri at 


panunumpa nang may kabulaanan (15:2, 3; 24:3-5: 
34:13) 

Tuparin ang iyong salita, kahit na ito ay maging sa iyong 
ikasasama (15:4) 

Iwasan ang maling paggamit ng salapi (15:5) 

Ang pagkabukas-palad ay nagdudulot ng mga pagpapala sa 
nagbibigay (112:5-10) 

Purihin si Jehova nang hayagan (26:7, 12: 40:9) 


257 


walang espesipikong mangangatha na tinukoy sa 
pangalan o kaya'y ipinahiwatig. 

Ang indibiduwal na mga awit ay isinulat sa loob 
ng isang yugto na mga 1,000 taon, mula sa pana- 
hon ni Moises hanggang sa pagkaraang makabalik 
ang mga Judio mula sa pagkatapon sa Babilonya. 
--Aw 90:Sup, 126:1, 2; 137:1, 8. 

Kung Paano Tinipon. Yamang si David ang 
kumatha ng marami sa mga awit at nag-organisa 
sa mga Levitang manunugtog sa 24 na pangkat na 
naglilingkod, makatuwirang ipalagay na sinimulan 
niya ang pagtitipon ng isang koleksiyon ng mga 
awit na ito upang magamit sa santuwaryo. (2Sa 
23:1, 1Cr 25:1-31; 2Cr 29:25-30) Nang maglaon, ti- 
yak na may iba pang mga koleksiyon na tinipon, 
gaya ng mahihinuha sa pag-uulit ng ilang awit sa 
aklat. (Ihambing ang Aw 14 sa 53; 40:13-17 sa 70, 
57:7-11 sa 108:1-5.) Maraming iskolar ang nanini- 
wala na si Ezra ang nagtipon ng aklat ng Mga Awit 
sa kasalukuyang ayos nito. 

Batay sa ebidensiya, maagang panahon pa la- 
mang ay nakumpleto na ang nilalaman ng aklat ng 
Mga Awit. Ang pagkakasunud-sunod at nilalaman 
ng aklat na ito sa Griegong Septuagint ay halos wa- 
lang ipinagkaiba sa tekstong Hebreo. Dahil dito, 
makatuwirang isipin na ang aklat ng Mga Awit ay 
tapos na noong ikatlong siglo B.C.E., nang simulan 
ang Griegong saling iyon. Ang isang piraso ng 
tekstong Hebreo na ginagamit noong huling baha- 
gi ng unang siglo C.E. at naglalaman ng Awit 
150:1-6 ay kaagad na sinusundan ng isang blang- 
kong tudling. Waring ipinahihiwatig nito na doon 
tinatapos ng sinaunang manuskritong Hebreong 
iyon ang aklat ng Mga Awit at sa gayo'y katugma 
rin ng tekstong Masoretiko. 

Naingatan ang Katumpakan ng Teksto. Ang 
Dead Sea Psalms Scroll ay naglalaan ng katibayan 
na naingatan ang katumpakan ng tekstong Hebreo 
ng aklat. Bagaman mas matanda ito nang mga 
900 taon kaysa sa karaniwang tinatanggap na teks- 
tong Masoretiko, ang nilalaman ng balumbong ito 
(41 kanonikal na awit, buo man o ilang bahagi la- 
mang) ay halos walang ipinagkaiba sa teksto na pi- 
nagbatayan ng karamihan sa mga salin. Ganito ang 
puna ni Propesor J. A. Sanders: “Ang karamihan sa 
[mga pagkakaiba] ay sa pagbaybay at mahalaga la- 
mang sa mga iskolar na interesado sa mga pahiwa- 
tig kung paano binibigkas ang Hebreo noong sina- 
unang panahon, at sa mga bagay na katulad nito. 
... Ang ilang pagkakaiba ay madaling makilala bi- 
lang mga pagpapahusay sa teksto, lalo na yaong 
mga naghaharap ng mas malinaw na tekstong He- 
breo ngunit kakaunti ang kaibahan o walang kaiba- 
han kapag isinalin o binigyan ng pakahulugan.” 
— The Dead Sea Psalms Scroll, 1967, p. 15. 


AWIT, AKLAT NG MGA 


Kinasihan ng Diyos. Walang alinlangan na 
ang aklat ng Mga Awit ay bahagi ng kinasihang Sa- 
lita ng Diyos. Lubusan itong kasuwato ng iba pang 
bahagi ng Kasulatan. Naglalaman ito ng maraming 
kaisipan na kahalintulad niyaong sa ibang bahagi 
ng Bibliya. (Ihambing ang Aw 1 sa Jer 17:5-8, Aw 
49:12 sa Ec 3:19 at 2Pe 2:12, Aw 49:17 sa Luc 12: 
20, 21.) Marami ring pagsipi mula sa Mga Awit ang 
masusumpungan sa Kristiyanong Griegong Kasu- 
latan.--Aw 5:9 (Ro 3:13): 8:6 (1Co 15:27: Efe 1:22): 
10:7 (Ro 3:14): 14:1-3, 53:1-3 (Ro 3:10-12): 19:4 (Ro 
10:18): 24:1 (1Co 10:26): 32:1, 2 (Ro 4:7, 8): 36:1 (Ro 
3:18): 44:22 (Ro 8:36): 50:14 (Mat 5:33): 51:4 (Ro 
3:4): 56:4, 11: 118:6 (Heb 13:6): 62:12 (Ro 2:6): 69: 
22, 23 (Ro 11:9, 10); 78:24 (Ju 6:31), 94:11 (1Co 
3:20), 95:7-11 (Heb 3:7-11, 15: 4:3-7): 102:25-27 
(Heb 1:10-12): 104:4 (Heb 1:7): 112:9 (2Co 9:9); 
16:10 (2Co 4:13), 144:3 (Heb 2:6), at iba pa. 

Isinulat ni David tungkol sa kaniyang sarili: “Ang 
espiritu ni Jehova ang nagsalita sa pamamagitan 
ko, at ang kaniyang salita ay nasa aking dila.” (2Sa 
23:2) Ang gayong pagkasi ay pinatutunayan ng 
apostol na si Pedro (Gaw 1:15, 16), ng manunulat 
ng liham sa mga Hebreo (Heb 3:7, 8: 4:7), at ng iba 
pang unang-siglong mga Kristiyano (Gaw 4:23- 
25). Ang pinakanamumukod-tanging patotoo ay 
nagmula sa Anak ng Diyos. (Luc 20:41-44) Mata- 
pos siyang buhaying-muli, sinabi niya sa kaniyang 
mga alagad: “Ito ang aking mga salita na sinalita ko 
sa inyo noong ako ay kasama pa ninyo, na kaila- 
ngang matupad ang lahat ng mga bagay na naka- 
sulat sa kautusan ni Moises at sa mga Propeta at 
Mga Awit [ang unang aklat ng Hagiographa, o Ba- 
nal na mga Akda, at sa gayo'y tumutukoy sa buong 
seksiyong iyon] tungkol sa akin. ”---Luc 24:44. 

Inihula ang mga karanasan at mga gawain 
ng Mesiyas. Isinisiwalat ng pagsusuri sa Kristi- 
yanong Griegong Kasulatan na maraming bagay 
tungkol sa mga gawain at mga karanasan ng Mesi- 
yas ang inihula sa Mga Awit, gaya ng makikita sa 
sumusunod na mga halimbawa. 

Nang iharap ni Jesus ang kaniyang sarili para sa 
bautismo, sinabi niya na dumating siya upang ga- 
win ang “kalooban” ng kaniyang Ama may kaugna- 
yan sa paghahain ng kaniyang sariling “inihandang' 
katawan at may kinalaman sa pag-aalis ng mga 
haing hayop na inihahandog alinsunod sa Kautu- 
san, gaya ng nasusulat sa Awit 40:6-8. (Heb 10:5- 
10) Tinanggap ni Jehova ang paghaharap ni Jesus 
ng kaniyang sarili, anupat ibinuhos dito ang Kani- 
yang espiritu at kinilala ito bilang Kaniyang Anak, 
gaya ng inihula sa Awit 2:7. (Mar 1:9-11, Heb 1:5, 
5:5) Gayundin, gaya ng inihula sa Awit 8:4-6, ang 
taong si Jesus ay naging “mas mababa nang kaun- 
ti kaysa sa mga anghel. ”---Heb 2:6-8. 


AWIT, AKLAT NG MGA 


Noong panahon ng kaniyang ministeryo, siya ay 
nagtipon at nagsanay ng mga alagad. Ang mga 
ito ay hindi niya ikinahiyang tawagin na kani- 
yang “mga kapatid,” gaya ng nakasulat sa Awit 
22:22. (Heb 2:11, 12, ihambing ang Mat 12:46-50, 
Ju 20:17.) Kasuwato ng inihula sa Mga Awit, nag- 
salita si Jesus sa pamamagitan ng mga ilustrasyon 
(Aw 78:2: Mat 13:35), nagpakita siya ng sigasig 
para sa bahay ni Jehova nang linisin niya ito mula 
sa komersiyalismo, at hindi siya nagpalugod sa ka- 
niyang sarili. (Aw 69:9: Ju 2:13-17; Ro 15:3) Gayun- 
ma'y kinapootan siya nang walang dahilan. (Aw 
35:19: 69:4: Ju 15:25) Ang ministeryo ni Kristo Je- 
sus para sa tuling mga Judio ay nagsilbing katiya- 
kan ng mga pangakong binitiwan sa kanilang mga 
ninuno at nang maglaon ay nagpakilos sa mga tao 
ng mga bansa upang luwalhatiin at purihin si Jeho- 
va. Ito man ay inihula rin.--Aw 18:49; 117:1; Ro 15: 
9, 11. 

Nang pumasok si Jesus sa Jerusalem sakay ng bi- 
siro ng isang asno, ibinunyi siya ng mga pulutong 
sa pamamagitan ng mga salita ng Awit 118:26. 
(Mat 21:9) Nang tumutol ang mga punong saserdo- 
te at mga eskriba sa sinasabi ng mga batang lalaki 
sa templo na kumilala kay Jesus bilang “Anak ni 
David,” pinatahimik ni Jesus ang mga relihiyosong 
mananalansang na iyon sa pamamagitan ng pagsi- 
pi sa Awit 8:2.--Mat 21:15, 16. 

Tinukoy ng aklat ng Mga Awit ang pagkakanulo 
kay Jesus ng isang matalik na kasamahan (Aw 
41:9: Ju 13:18), na inihula rin na hahalinhan. (Aw 
69:25: 109:8; Gaw 1:20) Inihula maging ang sama- 
samang pagkilos ng mga tagapamahala (sina Hero- 
des at Poncio Pilato), mga tao ng mga bansa (tulad 
ng mga kawal na Romano) at mga taong-bayan ng 
Israel laban kay Jesus (Aw 2:1, 2; Gaw 4:24-28), 
gayundin ang pagtatakwil sa kaniya ng relihiyo- 
song mga tagapagtayong Judio. (Aw 118:22, 23, 
Mat 21:42, Mar 12:10, 11; Gaw 4:11) At may mga 
bulaang saksi na nagpatotoo laban sa kaniya, gaya 
ng inihula ng Awit 27:12.---Mat 26:59-61. 

Pagdating sa dako ng pagbabayubay, inalok si 
Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. (Aw 69:21, Mat 
27:34) Sa makahulang paraan, tinukoy ng salmista 
ang mismong pagbabayubay nang isulat nito: “Pi- 
nalibutan ako ng mga aso: pinaligiran ako ng kapu- 
lungan ng mga manggagawa ng kasamaan. Tulad 
ng leon sila ay nasa aking mga kamay at aking 
mga paa.” (Aw 22:16) Binaha-bahagi ng mga kawal 
na Romano ang mga kasuutan ni Jesus sa pama- 
magitan ng palabunutan. (Aw 22:18, Mat 27:35; 
Luc 23:34; Ju 19:24) Nilibak siya ng kaniyang mga 
relihiyosong kaaway gamit ang mga salitang itina- 
la ng salmista. (Aw 22:8, Mat 27:41-43) Dahil sa 
matinding uhaw, humingi si Jesus ng maiinom. 


258 


(Aw 22:15: Ju 19:28) Muli, inalok siya ng maasim 
na alak. (Aw 69:21, Mat 27:48, Ju 19:29, 30) Mis- 
mong bago siya mamatay, bilang pagsipi sa Awit 
22:1 ay sumigaw si Jesus: “Diyos ko, Diyos ko, ba- 
kit mo ako pinabayaan?” (Mat 27:46, Mar 15:34) 
Nang malalagutan na siya ng hininga, humalaw 
siya mula sa Awit 31:5 nang sabihin niya: “Ama, 
sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang 
aking espiritu.” (Luc 23:46) Gaya rin ng inihula ng 
salmista, walang isa man sa kaniyang mga buto 
ang nabali.--Aw 34:20; Ju 19:33, 36. 

Bagaman inihimlay si Jesus sa isang libingan, 
hindi siya pinabayaan sa Hades ni nakakita man ng 
kasiraan ang kaniyang laman, kundi ibinangon siya 
mula sa mga patay. (Aw 16:8-10, Gaw 2:25-31, 
13:35-37) Pagkaakyat niya sa langit, umupo siya sa 
kanan ng Diyos, anupat naghintay hanggang sa 
mailagay ang kaniyang mga kaaway bilang tuntu- 
ngan ng kaniyang mga paa. (Aw 110:1; Gaw 2:34, 
35) Gayundin, siya ay naging isang saserdote ayon 
sa paraang gaya ng kay Melquisedec (Aw 110:4; 
Heb 5:6, 10: 6:20, 7:17, 21) at nagbigay ng mga ka- 
loob sa anyong mga tao. (Aw 68:18, Efe 4:8-11) Ini- 
hula sa Mga Awit ang lahat ng mga detalyeng ito. 
Sa hinaharap ay darating si Jesus bilang tagapuksa 
ng Diyos upang durugin ang mga bansa. (Aw 2:9: 
Apo 2:27: 19:14, 15) Pagkatapos nito, si Kristo bi- 
lang Hari ay magdudulot ng namamalaging mga 
pagpapala sa kaniyang matapat na mga sakop. Ba- 
gaman orihinal na isinulat tungkol kay Solomon, 
ang paglalarawan sa Awit 72 hinggil sa kaniyang 
pamamahala ay higit na kumakapit sa Mesiyas. Pi- 
natutunayan ito ng hula ni Zacarias (9:9, 10), na 
kahawig ng Awit 72:8 at ikinakapit kay Kristo Je- 
sus.--Mat 21:5. 

Para sa iba pang mga katuparan ng aklat ng 
Mga Awit, ihambing ang Awit 45 sa Hebreo 1:8, 9, 
Apocalipsis 19:7-9, 11-15, 21:2, 9-11. 

Hindi Lamang Basta Magagandang Tula. Bu- 
kod sa pagtukoy sa mga pangyayari sa hinaharap, 
ang Mga Awit ay kababasahan ng maraming ba- 
gay na makapagpapatibay-loob sa isang indibidu- 
wal at maaaring magsilbing patnubay sa kaniya. 
Ang Mga Awit ay hindi lamang basta magagan- 
dang tula. Inilalarawan ng mga ito ang tunay na 
mga kalagayan sa buhay--ang mga kagalakan, 
mga kalungkutan, mga pangamba, at mga kabigu- 
an. Maaaninag sa buong aklat ang matalik na kaug- 
nayan ng mga salmista sa Diyos na Jehova. At bu- 
ong-linaw na itinatampok dito ang mga gawain at 
mga katangian ng Diyos, na nagsisilbing panggan- 
yak upang purihin at pasalamatan siya. 

Ipinakikita ng aklat na ang tunay na kaligayahan 
ay nagmumula sa pag-iwas sa pakikisama sa mga 
balakyot, sa pagkakaroon ng kaluguran sa kautusan 


259 


ni Jehova (Aw 1:1, 2), sa panganganlong sa kani- 
yang pinahiran (2:11, 12), sa pagtitiwala kay Jeho- 
va (40:4), sa paggawi nang may pakundangan sa 
mga maralita (41:1, 2), sa pagtanggap ng pagtutu- 
wid mula kay Jehova (94:12, 13), sa pagsunod sa 
kaniyang mga utos (112:1; 119:1, 2), at sa pagkilala 
sa kaniya bilang Diyos at Katulong (146:5, 6). 

Ipinaaalaala ng aklat na ang isa'y dapat manalig 
kay Jehova. “Ihagis mo ang iyong pasanin kay Je- 
hova, at siya ang aalalay sa iyo. Hindi niya kailan- 
man ipahihintulot na ang matuwid ay makilos.” 
(Aw 55:22, 37:5) Pinapawi ng gayong pananalig 
ang takot sa mga ta0.---56:4, 11. 

Ipinapayo ang paghihintay sa Diyos (Aw 42:5, 11; 
43:5) gayundin ang tamang pananalita at pagkilos 
upang matamo ng isa ang Kaniyang pagsang-ayon. 
(1:1-6, 15:1-5: 24:3-5: 34:13, 14: 37:3, 4, 8, 27: 39:1: 
100:2) Idiniriin ang kahalagahan ng mabubuting ka- 
sama. (18:25, 26, 26:4, 5) At ipinapayo na huwag ka- 
inggitan ang kasaganaan o tagumpay ng mga taong 
balakyot, sapagkat sila'y maglalaho.--37:1, 2, 7-11. 

Ipinakikita ng Mga Awit na angkop na hingin ng 
mga lingkod ng Diyos sa panalangin ang mga ba- 
gay na gaya ng kaligtasan (Aw 3:7, 8; 6:4: 35:1-8, 
71:1-6), lingap (4:1: 9:13), patnubay (5:8: 19:12-14, 
25:4, 5: 27:11: 43:3), proteksiyon (17:8), kapatawa- 
ran ng mga kasalanan (25:7, 11, 18; 32:5, 6, 41:4, 
51:1-9), isang dalisay na puso, isang bago at mata- 
tag na espiritu (51:10), at ang pagluwalhati sa pa- 
ngalan ng Diyos (115:1). Maaari rin nilang ipana- 
langin na sila'y suriin, dalisayin (26:2), hatulan 
(35:24: 43:1), at turuan ng kabutihan, katinuan at 
kaalaman, gayundin ng mga tuntunin ng Diyos. 
--119:66, 68, 73, 124, 125, 135. 

Itinatampok ang mga gawain at mga kata- 
ngian ng Diyos. Pinasisidhi ng Mga Awit ang 
pagpapahalaga sa Diyos na Jehova, na ang pag-iral 
ay itinatatwa tangi lamang ng hangal. (Aw 14:1, 
19:7-11: 53:1) Ipinakikilala si Jehova bilang “maibi- 
gin sa katuwiran at katarungan” (33:5), isang “kan- 
lungan at kalakasan para sa atin, isang tulong 
na kaagad na masusumpungan sa panahon ng 
mga kabagabagan.” (46:1) Siya ay matuwid na 
Hukom (7:11, 9:4, 8), Maylalang (8:3: 19:1: 33:6), 
Hari (10:16: 24:8-10), Pastol (23:1-6), Guro (25: 
9, 12), Tagapaglaan kapuwa sa tao at mga ha- 
yop (34:10: 147:9), Tagapagligtas (35:10, 37:39, 40, 
40:17, 54:7), at Bukal ng buhay (36:9) at ng kaali- 
wan (86:17), pagpapala, at lakas.---29: 11. 

“Hindi nililimot ni Jehova ang daing ng mga na- 
pipighati (Aw 9:12, 10:14), kundi sinasagot niya 
ang mga panalangin ng kaniyang mga lingkod (3:4, 
30:1, 2, 34:4, 6, 17, 18), anupat ginagantimpalaan 
at ipinagsasanggalang sila. (3:3, 5, 6: 4:3, 8: 9:9, 10; 
10:17, 18, 18:2, 20-24: 33:18-20, 34:22: tingnan ang 


AWIT, AKLAT NG MGA 


34:7 may kinalaman sa pagsasanggalang ng mga 
anghel.) Kinapopootan niya ang kabalakyutan at 
kumikilos siya laban sa mga manggagawa ng ka- 
malian.--5:4-6, 9, 10, 9:5, 6, 17, 18, 21:8-12, 99:8. 
Inilalarawan si Jehova bilang kakila-kilabot (Aw 
76:7) at dakila (77:13), gayunma'y mapagpakum- 
baba (18:35): siya ay banal (99:5) at sagana sa ka- 
butihan (31:19) at kapangyarihan. (147:5) Siya ay 
“maawain at magandang-loob, mabagal sa pagka- 
galit at sagana sa maibiging-kabaitan at katapa- 
tan.” (86:15) Ang kaniyang unawa ay higit pa sa 
maisasalaysay (147:5), at ipinababanaag ng kani- 
yang mga gawang paglalang ang karunungan niya. 
(104:24) Tinutuos niya ang bilang ng mga bituin at 
tinatawag niya ang lahat ng mga iyon ayon sa pa- 
ngalan. (147:4) Nakikita niya maging ang pagka- 
binhi ng tao. (139:16) Napagagaling niya ang lahat 
ng karamdaman. (103:3) Napatitigil niya ang mga 
digmaan sa pamamagitan ng pagwasak sa mga ka- 
sangkapang pandigma ng kaaway. (46:9) Aktibo 
siyang nakisangkot sa maraming pangyayari sa ka- 
saysayan sa ikasusulong ng kaniyang matuwid na 
layunin. (44:1-3, 78:1-72, 81:5-7, 105:8-45, 106:7- 
46, 114:1-8, 135:8-12: 136:4-26) Ang gayong Diyos 
ay talagang nararapat papurihan at pasalamatan. 
(92:1: 96:1-4: 146-150) Isang kamangmangan ang 
pagtitiwala sa mga tao (60:11: 62:9), sa kayamanan 
(49:6-12, 17), o sa mga idol0.--115:4-8, 135:15-18. 
Tinatalakay ang kahalagahan ng salita ng 
Diyos. Itinuturo rin ng Mga Awit ang pagpapa- 
halaga sa salita ng Diyos. Ipinakikita nito na dalisay 
ang mga pananalita ni Jehova. (Aw 12:6; 18:30) 
Ang kaniyang kautusan ay napakahalaga (119:72) 
at iyon ay katotohanan. (119:142) Ang pagtupad sa 
kaniyang sakdal na kautusan, mapagkakatiwalaang 
mga paalaala, matuwid na mga pag-uutos, malili- 
nis na utos, at matuwid na mga hudisyal na pasiya 
ay nagdudulot ng namamalaging mga kapakinaba- 
ngan. (19:7-11) Ang salita ng Diyos ay nagsisilbing 
tanglaw sa landas ng isang indibiduwal (119:105), 
at ang kaniyang mga utos ay nakapagpaparunong 
at nagbibigay ng kaunawaan.---119:98-100, 104. 
Nililinaw at pinupunan ng detalye ang 
ibang mga kasulatan. Kung minsan, nililinaw 
ng aklat ng Mga Awit ang iba pang mga bahagi ng 
Bibliya o pinupunan nito ng detalye ang mga iyon. 
Ipinakikita nito na ang 'pagpighati sa kaluluwa ng 
isa, gaya ng ginagawa ng mga Israelita sa Araw 
ng Pagbabayad-Sala (Lev 16:29, 23:27: Bil 29:7), ay 
tumutukoy sa pag-aayuno. (Aw 35:13) Tanging ang 
salmista ang naglalahad sa pagpapahirap na dina- 
nas ni Jose sa pasimula noong nakabilanggo ito sa 
Ehipto: “Sinaktan nila ng mga pangaw ang kani- 
yang mga paa, sa mga bakal ay nalagay ang ka- 
niyang kaluluwa.” (105:18) Natututuhan natin sa 


AWIT NI SOLOMON, ANG 


Mga Awit na may “mga inatasang anghel" na gina- 
mit sa pagpapasapit ng mga salot sa Ehipto (78:44- 
51) at na ang tubig na makahimalang inilaan sa 
ilang ay 'umagos sa mga pook na walang tubig na 
parang ilog” (105:41), sa gayo'y naglaan ng sapat 
at madaling makuhang suplay ng tubig para sa 
bansang Israel at sa kanilang maraming alagang 
hayop. Nagbibigay ng patotoo ang Mga Awit na 
si Paraon mismo ay namatay sa Dagat na Pula. 
--186:15. 

Binabanggit ng Mga Awit na dumanas ang mga 
Israelita ng mga pagkatalo at matinding kahirapan 
bago nila nalupig ang mga Edomita sa Libis ng 
Asin. (Aw 60:Sup, 1, 3, 9) Ipinahihiwatig nito na si- 
nalakay ng mga Edomita ang Juda samantalang 
ang bansa ay nakikipagdigma sa H laban sa mga 
hukbo ng Aram-naharaim at Aram-Zoba. 

Isinisiwalat ng Awit 101 ang paraan ng panga- 
ngasiwa ni David sa mga gawain ng estado. Ta- 
nging mga taong tapat ang pinili ni David upang 
maging kaniyang mga lingkod. Hindi niya kayang 
pagtiisan ang mga indibiduwal na mapagmataas at 
hindi niya kinunsinti ang paninirang-puri. Sa araw- 
araw ay ikinabahala niya ang paglalapat ng kataru- 
ngan laban sa mga balakyot. 


AWIT NI SOLOMON, ANG. Isang matula- 
ing aklat ng Hebreong Kasulatan na naglalahad 
tungkol sa walang-maliw na pag-ibig ng isang da- 
lagang Shulamita (isang probinsiyanang mula sa 
Sunem, o Sulem) sa isang binatang pastol at sa 
pagkabigo ni Haring Solomon na bihagin ang kani- 
yang puso. Sa pambungad na mga salita ng teks- 
tong Hebreo, tinutukoy ang tulang ito bilang ang 
“awit ng mga awit,” samakatuwid nga, ang “kaga- 
ling-galingang awit,” ang pinakamaganda, ang pi- 
nakamahusay na awit. (Tingnan sa Rbi8 ang tlb ng 
titulo.) Hindi ito koleksiyon ng mga awit kundi ii- 
sang awit lamang. 

Sa pambungad pa lamang, ipinakikilala na si So- 
lomon bilang ang manunulat. (Sol 1:1) Kasuwato ito 
ng panloob na katibayan sa aklat, sapagkat isinisi- 
walat doon na ang manunulat ay may malawak na 
kabatiran sa mga nilalang ng Diyos, gaya ng totoo 
sa kaso ni Solomon. (1Ha 4:29-33) Ang mga hala- 
man, mga hayop, mahahalagang bato, at mga me- 
tal ay paulit-ulit na itinatampok sa matitingkad na 
paglalarawan ng aklat. (Sol 1:12-14, 17: 2:1, 3, 7, 
9, 12-15, 4:8, 13, 14; 5:11-15, 7:2, 3, 7, 8, 11-13) 
Ang manunulat, gaya ng maaasahan sa isang ha- 
ring tulad ni Solomon, ay pamilyar na pamilyar sa 
lupaing tinatahanan ng mga Israelita---ang bayba- 
ying kapatagan, ang mabababang kapatagan (2:1): 
ang mga kabundukan ng Lebanon, Hermon, Anti- 
Lebanon, at Carmel (4:8: 7:5): ang mga ubasan ng 


260 


En-gedi (1:14): at ang “mga tipunang-tubig sa Hes- 
bon, sa tabi ng pintuang-daan ng Bat-rabim” (7:4). 

Kinatha ang tula noong si Solomon ay may 
60 reyna at 80 babae. (Sol 6:8) Ipinahihiwatig nito 
na isinulat iyon noong maagang bahagi ng kani- 
yang 40-tadng paghahari (1037-998 B.C.E.), ya- 
mang nang dakong huli ay nagkaroon si Solomon 
ng 700 asawa at 300 babae.-- 1Ha 11:3. 

Ang mga kapahayagan ng pagmamahal na ma- 
susumpungan sa Awit ni Solomon ay maaaring 
lubhang kakatwa sa mambabasang taga-Kanluran. 
Ngunit dapat tandaan na ang tagpo ng awit na ito 
ay sa Silangan, mga 3,000 taon na ang nakararaan. 

Mga Tauhan. Ang Shulamita ang panguna- 
hing tauhan sa Awit ni Solomon. Ang iba pang mga 
tauhang binanggit sa tula ay ang kaniyang pastol 
na mangingibig (Sol 1:7) at ang kaniyang ina at 
mga kapatid na lalaki (1:6, 8:2), si Haring Solomon 
(3:11), ang “mga anak na babae ng Jerusalem” (ang 
mga babae ng korte ni Solomon), at ang “mga anak 
na babae ng Sion” (mga babaing taga-Jerusalem) 
(3:5, 11). Ang mga indibiduwal ay makikilala batay 
sa sinasabi nila tungkol sa kanilang sarili o sa sina- 
sabi sa kanila ng iba. Sa tekstong Hebreo, ang mga 
anyo ng balarila ay kadalasang nagpapahiwatig ng 
kasarian (panlalaki o pambabae) gayundin ng bi- 
lang (pang-isahan o pangmaramihan), sa gayo'y 
mas madaling nakikilala ang mga tauhan. Upang 
maipakita sa wikang Tagalog ang gayong pagka- 
kaiba-iba, kadalasa'y kailangang magdagdag ng 
pampalinaw na mga salita upang lubos na maita- 
wid ang kahulugan ng orihinal na teksto. Halimba- 
wa, sa Awit ni Solomon 1:5, ang Hebreo ay literal 
na kababasahan: “Maitim ako at kahali-halina.” Ga- 
yunman, ang mga salitang Hebreo para sa “mai- 
tim” at “kahali-halina” ay nasa kasariang pamba- 
bae. Kaya naman ang Bagong Sanlibutang Salin ay 
kababasahan: “Babae akong maitim, ngunit kahali- 
halina.” 

Ang Drama. Nakilala ng Shulamita ang pastol 
sa lugar na sinilangan ng binata. (Sol 8:5b) Palibha- 
sa'y pinakaiingatan ang kalinisang-puri ng kani- 
lang kapatid na babae, sinikap ng mga kapatid ng 
Shulamita na ilayo siya sa tukso. Kaya nang naisin 
niyang tanggapin ang paanyaya ng kaniyang ma- 
ngingibig na sumama at masdan ang kagandahan 
ng maagang tagsibol (2:8-14), nagalit sila sa kani- 
ya, at dahil kailangang bantayan noon ang mga 
ubasan laban sa paninira ng maliliit na sorra, siya 
ang inatasan nila sa gawaing iyon. (1:6: 2:15) Palib- 
hasa'y nabilad sa sikat ng araw, ang balat ng Shu- 
lamita ay umitim.--1:5, 6. 

Nang maglaon, samantalang patungo siya sa 
hardin ng mga puno ng nogales, napadako siya 
nang di-sinasadya sa kampamento ni Haring Solo- 


261 


AWIT NI SOLOMON, ANG 


MGA TAMPOK NA BAHAGI 


NG AWIT NI SOLOMON 


Ang walang-maliw na pag-ibig ng isang dalagang Shulamita 
sa isang binatang pastol sa kabila ng mga pagtatangka ni 
Haring Solomon na paibigin siya 

Isinulat ni Solomon, maliwanag na noong maagang bahagi ng 
kaniyang paghahari 


Ang dalagang Shulamita sa kampo ni Solomon (1:1--3:5) 

Pinananabikan niya ang pag-ibig ng kaniyang mahal, na 
isang pastol, at nais niyang kunin siya nito mula sa ma- 
harlikang kampong iyon 

Ipinaliwanag niya sa mga babae ng korte na umitim ang 
kaniyang balat dahil sa pagkabilad sa araw samantalang 
nagtatrabaho siya sa mga ubasan ng kaniyang mga ka- 
patid na lalaki 

Pinangakuan siya ni Solomon ng mga palamuting ginto at 
pilak, ngunit iginiit niya na patuloy niyang iibigin ang ka- 
niyang mahal 

Dumating ang kaniyang pastol at pinuri nito ang kaganda- 
han ng babaing Shulamita, na inihahalintulad siya sa 
isang liryo sa gitna ng mga panirang-damo 

Sinabi ng Shulamita sa mga babae ng korte na ang kani- 
yang pastol ay tulad ng puno ng mansanas na ang lilim 
ay marubdob niyang ninanasa: pinanumpa niya sila na 
huwag pukawin sa kaniya ang pag-ibig kay Solomon, na- 
alaala niya noong minsang anyayahan siya ng kaniyang 
mangingibig na mamasyal: gayunma'y sinabi ng kaniyang 
mga kapatid na dapat niyang bantayan ang mga ubasan 
dahil sa maliliit na sorra 

Sa gabi, nananaginip siya na hinahanap niya ang kaniyang 
mangingibig at nasumpungan niya ito 

Sinubok sa lunsod ng Jerusalem (3:6-8:4) 

Ang maringal na pangkat ni Solomon ay nagsimula nang 

bumalik sa Jerusalem 


Ang pastol ay muling nakipagkita sa Shulamita (noon ay 
nakatalukbong) at inilarawan niya ang kagandahan nito, 


na inihahalintulad ito sa isang nababakurang hardin na 
pundo ng aromatikong mga halaman 


Inanyayahan ng dalaga ang pastol na pumasok sa harding 
iyon at kumain ng mga bunga niyaon 


Ikinuwento ng Shulamita sa mga babae ng korte ang kani- 
yang masamang panaginip: Dumating ang kaniyang ma- 
ngingibig samantalang siya'y nakahiga na: umalis na ito 
bago pa man niya ito mapagbuksan ng pinto, hinanap 
niya ito sa lunsod ngunit hindi niya nasumpungan at pi- 
nagmalupitan siya ng mga bantay sa lunsod 


Tinanong siya ng mga anak na babae ng Jerusalem tung- 
kol sa kaniyang mahal, at bilang tugon ay inilarawan 
niya ito sa napakagagandang pananalita 

Ipinahayag ni Solomon ang kaniyang pag-ibig sa Shulami- 
ta, na sinasabing ang dalaga'y mas maganda kaysa sa 
kaniyang 60 reyna at 80 babae 

Hindi naantig ang Shulamita: binanggit niyang kaya la- 
mang siya naroon ay dahil may gawain na iniutos sa 
kaniya malapit sa kampo ng hari 


Buong-tingkad na inilarawan ni Solomon ang kagandahan 
ng Shulamita, ngunit hindi ito nagpadala sa kaniyang 
mahusay na pagsasalita at iginiit na siya'y pag-aari ng 
kaniyang mahal 

Bumalik ang Shulamita, 

(8:5-14) 

Ang Shulamita ay umuwi na nakahilig sa kaniyang mahal 

Bago nito, palaisipan sa kaniyang mga kapatid kung siya'y 
magiging matatag na gaya ng pader, o mahinang gaya 
ng bukas-sarang pinto na napapasok ninuman 

Tinanggihan ng Shulamita ang lahat ng inialok ni Solomon, 
sa gayo'y pinatunayan ang kaniyang bukod-tanging de- 
bosyon sa kaniyang mahal: ang pag-ibig niya ay sinlakas 
ng kamatayan, at ang mga lagablab nito ay gaya ng li- 
yab ni Jah 


napatunayang matapat 


mon. (Sol 6:11, 12) Pagkatapos, maaaring dahil na- 
kita siya roon ng mismong hari o may ibang naka- 
pansin sa kaniya at inirekomenda siya nito sa hari, 
ang Shulamita ay dinala sa kampo ni Solomon. Ipi- 
nagtapat ni Haring Solomon ang kaniyang pagha- 
nga sa dalaga. Ngunit wala siyang nadamang pag- 
kaakit sa hari at nagpahayag siya ng pananabik sa 
kaniyang pastol na mangingibig. (1:2-4, 7) Dahil 
dito, iminungkahi ng “mga anak na babae ng Jeru- 
salem” na lisanin niya ang kampo at hanapin ang 
kaniyang mangingibig. (1:8) Ngunit ayaw siyang 
paalisin ni Solomon at sinimulan nitong purihin 
ang kaniyang kagandahan, na nangangakong ipag- 
papagawa siya ng pabilog na mga hiyas na ginto at 
pilak na mga buton. (1:9-11) Nang magkagayo'y 
ipinabatid ng Shulamita sa hari na may iba siyang 
minamahal.-- 1:12-14. 

Sa kalaunan, ang pastol na mangingibig ng Shu- 
lamita ay nagpunta sa kampo ni Solomon at nagpa- 


hayag ng pagmamahal sa dalaga. Tiniyak din ng 
dalaga sa binata na siya'y iniibig niya. (Sol 1:15- 
2:2) Nang kinakausap ng Shulamita ang “mga anak 
na babae ng Jerusalem,” inihambing niya ang ka- 
niyang mangingibig sa isang namumungang pu- 
nungkahoy sa gitna ng mga punungkahoy sa kagu- 
batan at may-kataimtiman niya silang pinanumpa 
sa harap ng mga bagay na maganda at kahali- 
halina na huwag siyang pukawing umibig nang la- 
bag sa kaniyang kalooban. (2:3-7) Sa lahat ng san- 
dali, kahit sa gabi, patuloy niyang pinananabikan 
ang kaniyang pastol na mangingibig, at ipinaalaala 
niya sa “mga anak na babae ng Jerusalem” na pina- 
numpa niya sila na hindi nila tatangkaing gisingin 
sa kaniya ang pag-ibig hanggang sa naisin nito. 
--2:16-3:5. 

Isinama ni Solomon ang Shulamita nang bumalik 
siya sa Jerusalem. Nang makitang papalapit na sila 
sa lunsod, ang ilang “mga anak na babae ng Sion” 


AWTORIDAD 


ay nagkomento tungkol sa karilagan ng prusisyon. 
(Sol 3:6-11) Matapos sundan ang prusisyon hang- 
gang sa Jerusalem, ang pastol na mangingibig ay 
nakipagkita sa Shulamita at pinuri niya ang kagan- 
dahan ng dalaga, sa gayo'y tiniyak dito na iniibig 
niya siya. (4:1-5) Ibinulalas ng Shulamita ang pag- 
nanais niyang lisanin ang lunsod (4:6), at nagpatu- 
loy naman ang binata sa pagpapahayag ng pagha- 
nga sa dalaga. (4:7-16a) “Hayaang pumasok ang 
mahal ko sa kaniyang hardin at kumain ng pinaka- 
piling mga bunga nito,” ang sabi ng Shulamita. 
(4:16b) Ganito naman ang tugon ng binata: “Puma- 
sok na ako sa aking hardin, O kapatid ko, kasinta- 
han kong babae.” (5:1a) Hinimok sila ng mga ba- 
bae ng Jerusalem: “Kumain kayo, O mga kaibigan! 
Uminom kayo at malasing sa mga kapahayagan ng 
pagmamahal!"”--5:1b. 

Nang ilahad ng Shulamita ang isang masamang 
panaginip sa “mga anak na babae ng Jerusalem” at 
sabihin sa kanila na siya'y may sakit sa pag-ibig 
(Sol 5:2-8), ninais nilang malaman kung ano ang 
lubhang katangi-tangi sa kaniyang mahal. Bilang 
tugon, inilarawan ng Shulamita ang kaniyang ma- 
ngingibig sa napakagagandang pananalita. (5:10- 
16) Nang tanungin nila siya kung nasaan ang bina- 
ta, sinabi niya na ito'y nagpapastol sa gitna ng mga 
hardin. (6:1-3) Minsan pang inalayan ni Solomon 
ang Shulamita ng mga kapahayagan ng papuri. 
(6:4-10) Nang mapag-alaman ng hari na ayaw na- 
man talaga ng dalaga sa kaniyang piling (6:11, 12), 
pinamanhikan niya ito na bumalik. (6:13a) Kaya iti- 
nanong ng dalaga: “Ano ang namamasdan ninyo sa 
Shulamita?” (6:13b) Sinamantala ni Solomon ang 
tanong na ito upang magpahayag pa ng paghanga 
sa kaniya. (7:1-9) Ngunit hindi natinag ang Shula- 
mita sa kaniyang pag-ibig at nanawagan siya sa 
“mga anak na babae ng Jerusalem” na huwag gisi- 
ngin sa kaniya ang pag-ibig kung hindi naman ito 
kusang tumutubo sa kaniya.---7: 10-8:4. 

Lumilitaw na nang maglaon ay pinahintulutan ni 
Solomon ang Shulamita na umuwi. Sa pagkakita sa 
kaniya na dumarating, nagtanong ang kaniyang 
mga kapatid: “Sino ang babaing ito na umaahon 
mula sa ilang, na nakahilig sa kaniyang mahal?” 
(Sol 8:5a) Dati'y hindi nababatid ng mga kapatid ng 
Shulamita na napakatatag pala ng kanilang kapatid 
na babae sa pag-ibig. Noong bata pa siya, isa sa ka- 
niyang mga kapatid na lalaki ang nagsabi tungkol 
sa kaniya: “Mayroon tayong munting kapatid na 
babae na walang mga suso. Ano ang gagawin na- 
tin para sa ating kapatid na babae sa araw na siya 
ay ipakikipag-usap?” (8:8) Tumugon ang isa pa ni- 
yang kapatid na lalaki: “Kung siya ay magiging 
isang pader, magtatayo tayo sa ibabaw niya ng 
moog na pilak: ngunit kung siya ay magiging isang 


262 


pinto, haharangan natin siya ng tablang sedro.” 
(8:9) Gayunman, yamang napaglabanan ng Shula- 
mita ang lahat ng pang-aakit, anupat kontento na 
sa kaniyang sariling ubasan at nanatiling mata- 
pat na nagmamahal sa kaniyang mangingibig (8:6, 
7, 11, 12), maaari niyang sabihin: “Ako ay isang pa- 
der, at ang aking mga suso ay gaya ng mga tore. 
Kaya nga sa kaniyang paningin ay naging katu- 
lad ako niyaong nakasusumpong ng kapayapaan.” 
--8: 10. 

Sa pagtatapos ng awit, ipinahayag ng pastol na 
mangingibig na nais niyang marinig ang tinig ng 
dalaga (Sol 8:13) at sinabi naman ng dalaga na nais 
niyang dumating ang binata, na lumulukso at bu- 
mabagtas sa mga bundok sa pagitan nila.---8: 14. 

Kahalagahan. Ipinakikita ng Awit ni Solomon 
ang kagandahan ng di-nagbabago at matatag na 
pag-ibig. Ang gayong walang-maliw na pag-ibig 
ay masasalamin sa kaugnayan ni Kristo Jesus at ng 
kaniyang kasintahang babae. (Efe 5:25-32) Dahil 
dito, ang Awit ni Solomon ay maaaring magsilbing 
pampatibay-loob sa mga nagpapakilalang kabilang 
sa kasintahang babae ni Kristo na manatiling ta- 
pat sa kanilang makalangit na kasintahang lalaki. 
--Ihambing ang 2Co 11:2. 


AWTORIDAD. Tingnan ang NAKATATAAS NA 
MGA AWTORIDAD. 
AYIN [Y]. Ang ika-16 na titik ng alpabetong 


Hebreo. Hinalaw sa ayin ang Griegong patinig na 
omi'kron (“o”). Gayunman, ang titik Hebreong ito 
ay hindi isang patinig kundi isang katinig. Kumaka- 
tawan ito sa isang kakaibang paimpit na tunog na 
binibigkas sa likuran ng lalamunan at wala itong 
katumbas sa Tagalog. Tinutumbasan ito ng trans- 
literasyong “. Sa tekstong Hebreo, lumilitaw ito bi- 
lang ang unang titik sa bawat talata ng Awit 
119:121-128. 


AYUDANTE. Ang salitang Hebreo na sha- 
lish’ (ikatlong lalaki, tumutukoy sa ikatlong man- 
dirigma sa isang karong pandigma) ay isinalin sa 
iba't ibang bersiyon ng Bibliya bilang “kapitan,” 
“lider ng karo,” “panginoon,” “mandirigma,” “ayu- 
dante.” 

Sa ilang inskripsiyon sa bantayog na naglalara- 
wan ng mga karong pandigma ng mga “Hiteo" at 
mga Asiryano, tatlong lalaki ang makikita: una, 
ang tagapagpatakbo, ikalawa, ang mandirigma na 
may tabak, sibat, o busog, at ikatlo, ang tagapag- 
dala ng kalasag. Bagaman kadalasang hindi maki- 
kita sa mga bantayog ng Ehipto na tatlo ang sa- 
kay ng mga karo, ang terminong ito ay ginagamit 
sa Exodo 14:7 may kinalaman sa mga tagapagpa- 
takbo ng karo ni Paraon. Ang ikatlong mandirig- 


ng mga Asiryano 


ma sa karo, kadalasan ang may dala ng kalasag, 
ay isang katulong na kumandante sa karong pan- 
digma, isang ayudante. Ang salitang Tagalog na 
“ayudante” ay literal na nangangahulugang “isa 
na tumutulong: katulong.” 

Matapos banggitin na walang sinuman sa mga 
anak ni Israel ang ginawang mga alipin ni Solo- 
mon, sinabi ng 1 Hari 9:22: “Sapagkat sila ang 
mga mandirigma at mga lingkod niya at mga 
prinsipe niya at mga ayudante niya at mga pinu- 
no ng kaniyang mga tagapagpatakbo ng karo at 
ng kaniyang mga mangangabayo.” Bilang komen- 
to sa tekstong ito, sinabi ni C. F. Keil na ang ter- 
minong sha-lishim' (pangmaramihan), na ginamit 
sa talatang ito, ay maaaring unawain bilang “mga 
ayudante ng hari.”---Commentary on the Old Tes- 
tament, 1973, Tomo III, 1 Kings, p. 146. 

Noong mga araw ni Haring Jehoram ng Israel, 
kinubkob ng mga Siryano ang Samaria, na nang 
maglaon ay naging dahilan ng taggutom sa lun- 
sod. Nang humula si Eliseo na magkakaroon ng 
saganang pagkain, tinuya ng pantanging ayudan- 
te ni Jehoram ang hula. Gaya ng patiunang sina- 
bi ni Eliseo, nakita ng ayudante ang katuparan ng 
hula ngunit hindi siya nakabahagi sa anumang 
pagkain dahil nayurakan siya ng mga tao sa pin- 
tuang-daan hanggang sa mamatay siya.---2Ha 7: 
2, 16-20. 

Sa utos ni Jehu, nilipol ng kaniyang mga mana- 
nakbo at mga ayudante, malamang na kabilang 
dito si Bidkar, ang mga mananamba ni Baal. (2Ha 
9:25: 10:25) Ang isa pang ayudante na binanggit 
sa Kasulatan ay si Peka, na pumaslang kay Peka- 
hias na hari ng Israel at humalili sa kaniya sa tro- 


AZARIAS 


no.--2Ha 15:25, tingnan ang Eze 23:15, tlb sa 
Rbi8. 


AZAI [pinaikling anyo ng Ahazias, nanganga- 
hulugang “Tinanganan ni Jehova"]. Anak ni Mesile- 
mot at ninuno ng ilang saserdote sa Jerusalem pag- 
katapos ng pagkatapon sa Babilonya. (Ne 11:13) 
Ipinapalagay ng ilan na siya ang Jahzera na naka- 
tala sa 1 Cronica 9:12. 


AZALIAS [Pinatunayan ni Jehova na Siya ay 
Natatangi]. Anak ni Mesulam at ama ni Sapan na 
kalihim ni Haring Josias.---2Ha 22:3, 2Cr 34:8. 


AZAN [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “malakas"]. Ama ni Paltiel na pinili ni Jeho- 
va upang kumatawan sa tribo ni Isacar noong pag- 
hati-hatiin ang Lupang Pangako.---Bil 34:26, 29. 


AZANIAS [Si Jah ay Nakinig]. Ama ng Levi- 
tang si Jesua.--Ne 10:9. 
AZAREL [Ang Diyos ay Tumulong]. 


1. Isa sa makapangyarihang mga lalaki na su- 
mama kay David sa Ziklag.— 1Cr 12:1, 6. 

2. Ulo ng ika-11 sa 24 na pangkat ng mga 
mang-aawit sa templo noong panahon ni David, ti- 
natawag ding Uziel.--1Cr 25:1, 4, 18. 

3. Anak ni Jeroham at prinsipe ng tribo ni Dan 
sa ilalim ng pamamahala ni David.--1Cr 27:22, 
28:1. 

4. Isa sa mga inapo ni Binui na nagpaalis sa ka- 
nilang mga asawang banyaga at mga anak dahil sa 
paghimok ni Ezra.---Ezr 10:19, 38-41, 44. 

5. Ama o ninuno ni Amashai na nanahanan sa 
Jerusalem sa ilalim ng pamamahala ni Goberna- 
dor Nehemias. Siya ay mula sa makasaserdoteng 
sambahayan ni Imer.--Ne 11:1, 13. 

6. Isang manunugtog sa prusisyong pinanguna- 
han ni Ezra habang naglalakad sila sa ibabaw ng 
muling-itinayong pader ng Jerusalem noong pasi- 
nayaan ito. Marahil ay siya rin ang Blg. 5.—Ne 12: 
31, 36. 


AZARIAS [Si Jehova ay Tumulong]. 

1. Isang inapo ni Juda sa pamamagitan ni Ta- 
mar, mula sa sambahayan ni Etan.--1ICr 2:4, 6, 8. 

2. Isang Levita na nagmula sa angkan ni Kohat; 
anak ni Zefanias at ninuno ng propetang si Samuel. 
— 1Cr 6:33, 36. 

3. Isang inapo ni Aaron sa linya ni Eleazar, anak 
ni Ahimaas.--- 1Cr 6:9. 

4. Isa sa mga prinsipe ni Solomon. (1Ha 4:2) Ti- 
nukoy siya bilang anak ng saserdoteng si Zadok; 
maaaring siya ay kapatid ni Ahimaas.---1Cr 6:8. 

5. Anak ni Natan, ang prinsipeng inatasan ni 
Solomon bilang ulo ng 12 kinatawan na naglaan 


AZARIAS 


ng pagkain sa sambahayan ng hari.--1Ha 4: 
5, 7, 19. 

6. Isang propeta, anak ni Oded, na tumulong sa 
pagpapasigla kay Asa noong 963 B.C.E. na “hana- 
pin si Jehova.” Bilang resulta, inalis ng hari ang 
“mga kasuklam-suklam na bagay” mula sa buong 
lupain at dinala ang bayan sa isang pinanumpa- 
ang tipan, anupat “ang sinumang hindi humanap 
kay Jehova na Diyos ng Israel ay papatayin. ”---2Cr 
15:1-15. 

7, 8. Dalawa sa pitong anak ni Jehosapat, naka- 
tala bilang ikalawa at ikalima. Binigyan sila ng 
kanilang ama ng maraming kaloob at mga na- 
kukutaang lunsod, ngunit nang maging hari ang 
nakatatanda nilang kapatid na si Jehoram, ang 
mga anak na ito ay pinatay. (2Cr 21:1-4) “Wa- 
ring hindi makatuwirang ipalagay [gaya ng iniisip 
ng ilan] na ang pangalang iyon ay dalawang beses 
na ginamit dahil magkapatid lamang sa ama ang 
mga batang ito o dahil namatay ang isa nang sang- 
gol pa.” (The Interpreter's Dictionary of the Bible, 
inedit ni G. A. Buttrick, 1962, Tomo 1, p. 325) Hin- 
di pangkaraniwan para sa magkapatid na magkaro- 
on ng parehong pangalan, ngunit sa Hebreo ay 
may bahagyang pagkakaiba sa baybay at bigkas 
ang dalawang pangalan, “Azar-yah' (“Si Jah ay Tu- 
mulong”) at “Azarya'hu (“Si Jehova ay Tumulong”). 

9. Anak ng isa na nagngangalang Jehu at ama 
ni Helez, mula sa tribo ni Juda, pitong salinlahi ang 
layo mula sa kaniyang Ehipsiyong ninunong si Jar- 
ha.--1ICr 2:3, 34-39. 

10. Hari ng Juda, ang bunsong anak nina Jeho- 
ram at Athalia, tinatawag ding Jehoahaz at Ahazi- 
as.--2Ha 8:25-29, 2Cr 21:17, 22:1, 6, tingnan ang 
AHAZIAS Blg. 2. 

11. Anak ni Jeroham. Isa sa limang pinuno 
ng daan-daan na tumulong sa pagpapabagsak sa 
mang-aagaw ng kapangyarihan na si Athalia at sa 
paglalagay kay Jehoas sa trono ng Juda noong 
898 B.C.E.---2Cr 23:1-15. 

12. Anak ni Obed. Isa sa limang pinuno ng 
daan-daan na tumulong sa pagluluklok kay Jehoas 
bilang kahalili ng mang-aagaw ng kapangyarihan 
na si Athalia, noong 898 B.C.E.---2Cr 23:1-15. 

13. Hari ng Juda sa loob ng 52 taon (829- 
778 B.C.E.). Anak nina Amarzias at Jecolias. (2Ha 
14:21, 15:1, 2) Tinatawag siyang Uzias sa 2 Hari 
15:13.--Tingnan ang Uzias Blg. 3. 

14. Isang mataas na saserdote, anak ni Johanan, 
inapo ni Aaron. (1Cr 6:1-10) Nang may-kapanga- 
hasang tangkain ni Haring Uzias na maghandog ng 
insenso sa templo, marahil ang Azarias na ito ang 
nag-utos sa kaniya na lumabas, at nang lumaban 
ang hari, pinasapitan siya ni Jehova ng ketong. (2Cr 


264 


26:16-21) Pagkaraan ng mga tatlong dekada pagka- 
matay ni Uzias, noong unang taon ng paghahari ni 
Hezekias (745 B.C.E.), ang pagpapala ni Jehova sa 
mga reporma ng hari ay kinilala ni Azarias, na nag- 
lilingkod pa rin noon bilang mataas na saserdote 
(o ng isa pa na may gayunding pangalan) .--2Cr 
31:9, 10, 13. 

15. Isang prinsipe ng Efraim, anak ni Jehoha- 
nan. Matapos talunin ang Juda noong kalagitnaan 
ng ikawalong siglo B.C.E., bumalik ang Israel dala 
ang 200,000 bihag, ngunit tinulungan ni Azarias at 
ng iba pang mga prinsipe ng Efraim na makalaya 
ang mga bihag at pinaglaanan nila ang mga ito ng 
materyal na mga pangangailangan para sa kani- 
lang pag-uwi.---2Cr 28:5-15. 

16. Isang inapo ni Levi sa pamamagitan ni Ko- 
hat na ang anak na si Joel ay tumulong sa paglili- 
nis ng templo sa utos ni Hezekias noong 745 B.C.E. 
--2Cr 29:1-12, 15. 

17. Isang inapo ni Levi sa pamamagitan ni Me- 
rari; anak ni Jehalelel: isa sa mga nakibahagi sa 
paglilinis ng templo sa utos ni Hezekias.---2Cr 29:1- 
12, 15. 

18. Anak ni Meraiot, isang ninuno ni Ezra.---Ezr 
7:3. 

19. Anak ni Hilkias na mataas na saserdote no- 
ong namamahala si Josias at ama ni Seraias (2Ha 
22:3, 4; 1Cr 6:13, 14): ninuno ni Ezra na tagakopya. 
—Ezr 7:1. 

20. Anak ni Hosaias. (Jer 43:2) Tinatawag din 
siyang Jezanias (Jer 40:8: 42:1) at Jaazanias (2Ha 
25:23). Si Azarias ang isa sa mga pinuno ng mga 
hukbong militar na sumuporta kay Gedalias (Jer 
40:7-10): isa na humiling kay Jeremias na manala- 
ngin para sa kanila ukol sa patnubay (Jer 42:1-3): 
at, nang dakong huli, isa sa “mga lalaking panga- 
has” na nagtakwil sa sagot ni Jehova sa pamama- 
gitan ni Jeremias.---Jer 43:1-3. 

21. Isa sa mga kabataang Hebreo na dinalang 
bihag sa Babilonya noong 617 B.C.E., na ang pa- 
ngalan ay pinalitan ng Abednego, malamang na 
nangangahulugang “Lingkod ni Nebo [isang diyos 
ng Babilonya].” (Dan 1:3-7) Pagkatapos ng isang 
pantanging tatlong-tabng kurso ng pagsasanay, si 
Azarias at ang kaniyang mga kasamahan (sina 
Daniel, Hananias, Misael) ay nasumpungang ‘mas 
magaling nang sampung ulit kaysa sa lahat ng 
mga mahikong saserdote at mga salamangkero' ng 
Babilonya. (Dan 1:5, 14-20) Bagaman noong una ay 
pinagbantaan siya ng kamatayan (Dan 2:13-18), 
nang maglaon ay itinaas siya sa katungkulan bi- 
lang administrador. (Dan 2:49) Subalit nalagay sa 
sukdulang pagsubok ang pagkamatapat ni Azarias 
kay Jehova nang ihagis siya sa isang pagkainit-init 
na hurno dahil sa pagtangging sumamba sa ima- 


265 


heng itinayo ni Nabucodonosor. (Dan 3:12-30) Tu- 
nay na siya'y isang taong may pananampalataya 
anupat malamang na isa siya sa mga tinukoy ng 
apostol na si Pablo bilang “nagpatigil ng puwersa 
ng apoy. "---Heb 11:34. 

22. Isa na bumalik sa Jerusalem kasama ni Ze- 
rubabel noong 537 B.C.E. pagkatapos ng pagkata- 
pon sa Babilonya. (Ne 7:6, 7) Tinatawag na Seraias 
sa Ezra 2:2. 

23. Isa sa mga saserdoteng nanirahan sa Jeru- 
salem pagkatapos ng pagkatapon. (1Cr 9:11) Serai- 
as ang tawag sa kaniya sa isang katulad na talaan. 
(Ne 11:11) Posibleng siya rin ang Blg. 22. 

24. Anak ni Maaseias na anak ni Ananias. Sa ila- 
lim ng pangangasiwa ni Nehemias, kinumpuni niya 
ang isang bahagi ng pader ng Jerusalem na mala- 
pit sa kaniyang tahanan noong 455 B.C.E.--Ne 3: 
23, 24. 

25. Isa na inatasan ni Nehemias upang lumakad 
kasama ni Ezra at ng iba pa sa prusisyon sa ibabaw 
ng muling-itinayong pader ng Jerusalem noong 
pasinayaan ito, marahil ay siya rin ang Blg. 27. 
--Ne 12:31-36. 

26. Isa sa 13 Levita na tumulong kay Ezra sa 
pagpapaliwanag ng Kautusan noong basahin ito sa 
bayan.--Ne 8:7, 8. 

27. Isang saserdote, o ang ninuno ng isang sa- 
serdote, na nagpatotoo sa “mapagkakatiwalaang 
kaayusan” sa pamamagitan ng tatak noong mga 
araw ni Gobernador Nehemias.--Ne 9:38, 10: 
1, 2, 8. 


AZAZ [pinaikling anyo ng Azazias]. Isang inapo 
ng panganay na anak ni Jacob na si Ruben.— 1Cr 5: 
1, 8. 


AZAZEL [Kambing na Naglalaho]. Ang sali- 
tang “Azazel” ay lumilitaw nang apat na beses sa 
Bibliya sa mga tuntunin may kinalaman sa Araw 
ng Pagbabayad-Sala.—Lev 16:8, 10, 26. 

Ang pinagmulan ng salitang ito ay pinagtatalu- 
nan. Kung pagbabatayan natin ang baybay nito sa 
Hebreong tekstong Masoretiko, waring ang ‘aza’zel 
ay kombinasyon ng dalawang salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “kambing” at “maglaho,” sa ga- 
yo'y nangangahulugang “Kambing na Naglalaho.” 
Kung ibabatay naman sa isa pang pinagmulan, sa- 
lig sa palagay na dalawang katinig ng salita ang 
nagkapalit, ito ay nangangahulugang “Lakas ng 
Diyos.” Isinalin ng Latin na Vulgate ang salitang 
Hebreong ito bilang caper emissarius, samakatuwid 
nga, “ang kambing na sugo,” o “ang kambing na pi- 
nagbuntunan ng sisi.” At ang pananalitang Griego 
na ginamit sa Septuagint ay nangangahulugang 
“ang isa na nagdadala (naglalayo) ng kasamaan.” 


AZAZEL 


Dalawang kambing (mga batang kambing na la- 
laki) ang kinukuha noon ng mataas na saserdote 
mula sa kapulungan ng mga anak ni Israel upang 
gamitin sa taunang Araw ng Pagbabayad-Sala. Sa 
pamamagitan ng palabunutan, isang kambing ang 
itinatalaga “para kay Jehova,” at ang isa naman ay 
“para kay Azazel.” Pagkatapos na ihain ang isang 
toro para sa mataas na saserdote at sa kaniyang 
sambahayan (tiyak na kasama ang lahat ng Levi- 
ta), ihahain naman ang kambing na para kay Jeho- 
va bilang handog ukol sa kasalanan. Gayunman, 
ang kambing na para kay Azazel ay pinananatiling 
buhay nang sandaling panahon “sa harap ni Jeho- 
va upang magbayad-sala para roon, anupat paka- 
kawalan iyon sa ilang para kay Azazel.” (Lev 16: 
5, 7-10) Ang pambayad-sala para sa buháy na 
kambing na ito ay nagmula sa dugo ng kambing na 
para kay Jehova, na kapapatay lamang bilang han- 
dog ukol sa kasalanan, yamang ang buhay ng la- 
man ay nasa dugo. (Lev 17:11) Sa gayon, ang 
halaga ng dugo, o halaga ng buhay, ng pinatay 
na kambing ay inilipat sa buháy na kambing, o sa 
kambing na para kay Azazel. Kaya bagaman hindi 
pinatay ng saserdote ang buháy na kambing, tag- 
lay nito ang nagbabayad-salang halaga o ang hala- 
ga ng buhay. Yamang iniharap ito kay Jehova, ma- 
liwanag na kinikilala niya ang paglilipat na iyon ng 
nagbabayad-salang halaga. May pagkakatulad ito 
sa itinakdang paraan ng paglilinis sa isang Israelita 
na gumaling na sa ketong, o ng paglilinis sa isang 
bahay na gumaling na sa salot na iyon. Sa gayong 
paglilinis, isang buháy na ibon ang isinasawsaw sa 
dugo ng isang ibon na pinatay. Pagkatapos ay pina- 
lilipad ang buháy na ibon, sa gayo'y dinadala nito 
ang kasalanan.--Lev 14:1-8, 49-53. 

Ang dalawang kambing ay dapat na walang ka- 
pintasan, malusog, at magkatulad na magkatulad 
hangga't maaari. Bago pagpalabunutan ang mga 
iyon, ang alinman sa dalawang kambing ay maaa- 
ring mapili bilang ang kambing na para kay Jeho- 
va. Matapos ihain ang kambing na para kay Jehova, 
ipapatong ng mataas na saserdote ang kaniyang 
mga kamay sa ulo ng buhay na kambing at ipagta- 
tapat sa ibabaw nito ang mga kasalanan ng bayan. 
Pagkatapos ay pakakawalan ang kambing na ito sa 
ilang sa pamamagitan ng “isang taong nakahanda.” 
(Lev 16:20-22) Sa gayon, sa makasagisag na para- 
an, dinadala ng kambing na para kay Azazel ang 
mga kasalanang nagawa ng bayan sa nakaraang 
taon, anupat naglalaho ito sa ilang kasama ng mga 
iyon. 

Ang dalawang kambing ay tinutukoy bilang 
isang handog ukol sa kasalanan. (Lev 16:5) Lumili- 
taw na dalawa ang ginagamit upang higit na mai- 
diin ang naisasakatuparan ng paglalaang ito para 


AZAZIAS 


maipagbayad-sala ang mga kasalanan ng bayan. 
Ang unang kambing ay inihahain. Ang ikalawa na- 
man, yamang ipinagtapat sa ibabaw nito ang mga 
kasalanan ng bayan at pinakawalan ito sa isang 
malayong dako sa ilang, ay nagtatampok sa kapa- 
tawarang ipinagkakaloob ni Jehova sa mga nagsisi- 
si. Tinitiyak ng Awit 103:12: “Kung gaano kalayo 
ang sikatan ng araw sa lubugan ng araw, gayon 
kalayo niya inilalagay mula sa atin ang ating mga 
pagsalansang.” 

Gaya ng ipinaliwanag ng apostol na si Pablo, 
nang ihandog ni Jesus ang kaniyang sariling sakdal 
na buhay-tao bilang hain para sa mga kasalanan 
ng sangkatauhan, mas malaki ang naisakatupa- 
ran niya kaysa sa nagawa ng “dugo ng mga toro at 
ng mga kambing.” (Heb 10:4, 11, 12) Sa gayon, 
naglingkod siya bilang “ang kambing na pinagbun- 
tunan ng sisi,” yamang siya ang naging “tagapag- 
dala ng ating mga sakit,” ang isa na “inulos dahil sa 
ating pagsalansang.” (Isa 53:4, 5; Mat 8:17; 1Pe 
2:24) “Dinala” niya ang mga kasalanan ng lahat ng 
nananampalataya sa halaga ng kaniyang hain. Ipi- 
nakita niya ang paglalaan ng Diyos na lubusang pa- 
wiin ang kasalanan. Sa ganitong mga paraan, ang 
kambing na “para kay Azazel” ay lumalarawan sa 
hain ni Jesu-Kristo. 


AZAZIAS [Si Jehova ay Napatunayang Naka- 
hihigit sa Kalakasan]. 

1. Isa sa anim na manunugtog ng alpa sa prusi- 
syong nagdala sa kaban ng tipan sa Jerusalem. 
— 1Cr 15:21. 

2. Ama ni Hosea, prinsipe ng tribo ni Efraim no- 
ong panahon ni David.— 1Cr 27:16, 20, 22. 

3. Isang Levita, isa sa sampung komisyonado na 
inatasan ni Haring Hezekias upang dalhin ang mga 
abuloy sa bahay ni Jehova.—2Cr 31:12, 13. 


AZBUK. Ama ng prinsipeng si Nehemias na 
nabuhay kasabay ng gobernador at manunulat ng 
Bibliya na may gayunding pangalan.—Ne 3:16. 


AZEKA [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “hukayin” [samakatuwid nga, asarulin]]. 
Isang lunsod sa rehiyon ng Sepela, na waring naka- 
bantay sa itaas na mga bahagi ng Libis ng Elah. 
Ipinapalagay na ang lugar na ito ay ang Tell Zaka- 
riyeh (Tel 'Azeqa), na mga 26 na km (16 na mi) 
sa HK ng Hebron. 

Unang binanggit ang lunsod na ito sa Josue 10:5- 
11 may kinalaman sa sama-samang pagsalakay ng 
limang Canaanitang hari laban sa Gibeon. Bilang 
pagsaklolo sa Gibeon, tinugis ni Josue at ng kani- 
yang hukbo ang mga hukbong Canaanita “hang- 
gang sa Azeka at Makeda,” na may layo na mga 


266 


30 km (19 na mi). Nang maglaon, ang lunsod ay 
iniatas sa tribo ni Juda.--Jos 15:20, 3b. 

Noong panahon ng paghahari ni Haring Saul 
(1117-1078 B.C.E.), tinipon ng mga Filisteo ang ka- 
nilang mga hukbo sa pagitan ng Socoh at Azeka, 
anupat iniharap si Goliat bilang kanilang tagapag- 
tanggol. Nang dumating ang mga Israelita, nagha- 
rap ang dalawang hukbo mula sa magkabilang pa- 
nig ng Libis ng Elah hanggang noong tumakas ang 
mga Filisteo dahil sa di-inaasahang tagumpay ni 
David laban kay Goliat.-- 1Sa 17:1-53. 

Nang mahati ang bansa pagkamatay ni Solomon 
(mga 998 B.C.E.), pinatibay ni Haring Rehoboam 
ng Juda ang Azeka pati na ang Lakis at ang iba 
pang mga estratehikong lunsod. (2Cr 11:5-10) Isini- 
walat ng mga paghuhukay sa Tell Zakariyeh ang 
mga labi ng mga pader, mga tore at ng isang ma- 
tibay na kuta na nasa pinakamataas na dako sa lo- 
kasyong iyon. 

Nang daluhungin ng Babilonyong mga hukbo 
ni Nabucodonosor ang kaharian ng Juda (609- 
607 B.C.E.), ang Azeka at Lakis ang huling dala- 
wang nakukutaang lunsod na nalupig bago bu- 
magsak ang mismong Jerusalem. (Jer 34:6, 7) 
Malinaw na ipinakikita ito ng pagkakatuklas sa 
may-sulat na mga ostracon na tinatawag na La- 
chish Letters, na ang isa ay may mensaheng mali- 
wanag na mula sa isang himpilang militar para sa 
kumandante ng militar sa Lakis at kababasahan 
ng ganito: “inaabangan namin ang mga hudyat 
ng Lakis, ayon sa lahat ng palatandaan na ibini- 
gay ng aking panginoon, sapagkat hindi namin 
makita ang Azeka.” (Ancient Near Fastern Texts, 
inedit ni J. B. Pritchard, 1974, p. 322) Kung isinu- 
lat ang liham na ito noong panahon ng pagsala- 
kay ng Babilonya, gaya ng waring nangyari, ipi- 
nahihiwatig nito na bumagsak na ang Azeka kung 
kaya wala nang hudyat na natatanggap mula sa 
tanggulang iyon. 

Pagkatapos ng 70-tadng yugto ng pagkatiwang- 
wang ng lupain, ang Azeka ay isa sa mga lunsod 
na muling pinanirahan ng bumalik na mga Judiong 
tapon.--Ne 11:25, 30. 


AZEL [Taong Bantog]. 

1. Isang inapo ni Saul sa pamamagitan ni Jona- 
tan, nagkaroon siya ng anim na anak na lalaki. 
— 1Cr 8:33-38, 9:43, 44. 

2. Isang lugar na binanggit sa Zacarias 14:5 bi- 
lang ang dako kung saan aabot ang libis bilang re- 
sulta ng inihulang pagkabiyak ng Bundok ng mga 
Olibo. Sa gayon ay malamang na tumutukoy ito 
sa isang lugar na malapit sa Jerusalem, at maaa- 
ring mababanaag ang pangalang ito sa pangalan 
ng Wadi Yasul (Nahal Azal), na umaagos patu- 


267 


ngong Libis ng Kidron mula sa Bundok ng mga 
Olibo. 


AZGAD [Malakas si Gad]. Ang ulo ng isang 
sambahayan sa panig ng ama, ang ilan sa mga mi- 
yembro nito ay bumalik sa Jerusalem kasama ni 
Zerubabel noong 537 B.C.E. (Ezr 2:12; Ne 7:17), at 
ang ilan naman ay bumalik kasama ni Ezra noong 
468 B.C.E. (Ezr 8:12) Malamang na isa sa kaniyang 
mga inapo ang nagpatotoo sa “mapagkakatiwala- 
ang kaayusan” na ipinakipagkasundo ni Nehemias. 
--Ne 9:38; 10:1, 14, 15. 


AZIEL. 


AZIZA [Isa na Malakas]. Isa sa mga nagpaalis 
sa kanilang mga asawang banyaga at mga anak da- 
hil sa paghimok ni Ezra.--Ezr 10:27, 44. 


AZMAVET [Ang Kamatayan ay Malakas]. 

1. Isa sa magigiting na lalaki ni David na isang 
Barhumita (Baharumita). (2Sa 23:31: 1Cr 11:33) Po- 
sibleng siya rin ang Blg. 2. 

2. Ang ama nina Jeziel at Pelet na mula sa tribo 
ni Benjamin, na mga kabilang sa makapangyari- 
hang mga lalaki na sumama sa mga hukbo ni David 
sa Ziklag. (1Cr 12:1-3) Posibleng siya rin ang Blg. 1. 

3. Isang anak ni Adiel na noong mga araw ni 
Haring David ay nangasiwa sa mga kayamanan ng 
hari.--1Cr 27:25. 

4. Isang inapo ni Saul at ikaanim sa linya mula 
rito, sa pamamagitan ni Jonatan.--1Cr 8:33-36, 
9:39-42, 

5. Isang bayan na nasa loob ng teritoryo ng Ben- 
jamin, tinatawag ding Bet-azmavet. Ang mga ta- 
pon mula rito ay kabilang sa mga bumalik pagka- 
tapos ng pagkatapon. (Ezr 2:1, 24: Ne 7:28) Noong 
pasinayaan ang pader ng isinauling Jerusalem, ang 
bayang ito ang naglaan ng ilan sa mga mang-aawit 
para sa okasyong iyon. (Ne 12:29) Ipinapalagay 
na ito ay ang makabagong Hizmeh (Hizma), mga 
8 km (5 mi) sa HHS ng Jerusalem, sa pagitan ng 
Geba at Anatot. 


AZMON [Pook ng Buto]. Isang lugar na bahagi 
ng timugang hangganan ng Lupang Pangako, sa 
pagitan ng Hazar-addar at ng Agusang Libis ng 
Ehipto. (Bil 34:3-5: Jos 15:1-4) Ang isang iminu- 
mungkahing lokasyon para rito ay ang ‘Ain el- 
Qeseimeh, na mahigit 13 km (8 mi) sa HK ng Ka- 
des-barnea. May isang maliit na bukal sa lokasyong 
ito. 

AZNOT-TABOR. Isang bayan o lokasyon sa 
timugang hangganan ng teritoryo ng Neptali. (Jos 
19:32, 34) Iminumungkahi ang Khirbet Umm Jebeil 
(Tel Govel), na mga 4.5 km (3 mi) sa H ng pinaka- 


Tingnan ang JAAZIEL. 


AZUR 


taluktok ng Bundok Tabor, bilang ang posibleng lo- 
kasyon nito. 


AZOR [mula sa Heb., nangangahulugang “Isa 
na Nag-aalok ng Tulong']. Isang ninuno ng ama- 
amahan ni Jesus na si Jose, nabuhay pagkaraan ng 
pagkatapon.--Mat 1:13, 14, 16. 


AZRIEL [Ang Diyos ang Aking Pagsaklolo]. 

1. Ama ng prinsipeng si Jerimot, sa tribo ni 
Neptali, noong panahon ni David.-- 1Cr 27:19, 22. 

2. Isang ulo ng sambahayan na mula sa kalaha- 
ti ng tribo ni Manases na nasa S ng Jordan, isa 
sa “magigiting, makapangyarihang mga lalaki” na 
ang mga inapo ay pinahintulutan ng Asiryanong 
haring si Tiglat-pileser III na madala sa pagkatapon 
dahil bumaling sila sa pagsamba sa huwad na mga 
diyos.— 1Cr 5:23-26. 

3. Ama ni Seraias, na isa sa tatlong inutu- 
san upang arestuhin sina Baruc at Jeremias.—Jer 
36:26. 


AZRIKAM 
ngon]. 

1. Isa sa anim na anak na lalaki ni Azel, isang 
inapo ni Haring Saul sa pamamagitan ni Jonatan na 
mula sa tribo ni Benjamin.---1Cr 8:33-38, 9:44. 

2. Ang “lider ng sambahayan" ng balakyot na si 
Haring Ahaz ng Juda. Pinatay siya ng Efraimitang 
si Zicri noong makipagbaka si Haring Peka ng Isra- 
el laban sa Juda.---2Cr 28:6, 7. 

3. Isang Levita na mula sa pamilyang Merarita 
na ang inapong si Semaias ay nanirahan sa Jerusa- 
lem pagkabalik mula sa pagkatapon.--1Cr 9:2, 14, 
Ne 11:15. 

4. Isang anak ni Nearias, nakatala bilang ikatlo, 
at inapo ni David.--1Cr 3:1, 23. 


AZUBA [Lubusang Pinabayaan, Iniwan]. 
1. Isa sa mga asawa ni Caleb na anak ni Hezron. 
— 1Cr 2:18, 19, tingnan ang JERIOT. 


2. Anak ni Silhi at ina ni Haring Jehosapat na 
anak ni Asa.--- 1Ha 22:41, 42: 2Cr 20:31, 32. 


AZUR [Isa na Nag-aalok ng Tulong]. 

1. Ama ng bulaang propetang si Hananias na 
mula sa Gibeon.---Jer 28:1. 

2. Ama ni Jaazanias na isa sa “mga prinsipe ng 
bayan” na kabilang sa 25 lalaking nakita ni Ezekiel 
sa pangitain na “nagpapakana ng pananakit at nag- 
bibigay ng masamang payo" laban sa Jerusalem. 
-Fze 11:1, 2. 

3. Isa sa “mga ulo ng bayan" na ang inapo, kung 
hindi man siya mismo, ay nagpatotoo sa “mapag- 
kakatiwalaang kaayusan" ni Nehemias sa pamama- 
gitan ng tatak.--Ne 10:1, 14, 17: 9:38. 


[Ang Aking Pagsaklolo ay Buma- 


B 


BAAL (May-ari, Panginoon]. 

1. Ang ikaapat na nakatalang anak ni Jeiel, isang 
Benjamita.--- 1Cr 8:29, 30: 9:35, 36. 

2. Isang Rubenita na ang anak na si Beera ay ka- 
bilang sa mga dinalang bihag ng Asiryanong hari na 
si Tiglat-pileser II.— 1Cr 5:5, 6, 26. 

3. Isang nakapaloob na Simeonitang lunsod sa te- 
ritoryo ng Juda, lumilitaw na ito rin ang Baalat-beer 
at ang Rama ng timog (o Negeb).--Ihambing ang 
1Cr 4:32, 33 at Jos 19:7-9. 

4. Sa Kasulatan, ang salitang Hebreo na ba'al ay 
ginagamit upang tumukoy (1) sa isang asawang la- 
laki bilang may-ari ng kaniyang asawa (Gen 20:3): 
(2) sa mga may-ari ng lupain (Jos 24:11, tlb sa 
Rbi8): (3) sa “mga may-ari ng mga bansa” (Isa 16:8, 
tlb sa Rbi8), (4) sa “mga kakampi” (sa literal, “mga 
may-ari [mga panginoon] ng isang tipan”) (Gen 14: 
13, tlb sa Rbi8), (5) sa mga may-ari ng mga bagay 
na materyal (Exo 21:28, 34: 22:8, 2Ha 1:8, tlb sa 
Rbi8): (6) sa mga tao o mga bagay na may pagkaka- 
kilanlang nauugnay sa kanilang kalikasan, pagkilos, 
hanapbuhay, at iba pang katulad nito, halimbawa, 
isang mamamana (sa literal, “may-ari ng mga pa- 
laso”) (Gen 49:23), isang “may pautang” (sa lite- 
ral, “may-ari ng utang mula sa kaniyang kamay”) 
(Deu 15:2), “sinumang madaling magalit” (sa literal, 
“may-ari ng galit”) (Kaw 22:24), “katunggali sa pag- 
hatol” (sa literal, “may-ari ng kahatulan”) (Isa 50:8, 
tlb sa Rbi8): (7) kay Jehova (Os 2:16): (8) sa huwad 
na mga diyos (Huk 2:11, 13). 

Ang terminong hab-Ba'al (ang Baal) ang katawa- 
gang ikinakapit sa huwad na diyos na si Baal. Ang 
pananalitang hab-Be'alim' (ang mga Baal) ay tumu- 
tukoy naman sa iba't ibang lokal na mga bathala na 
inaakalang nagmamay-ari at may impluwensiya sa 
partikular na mga dako. 

Ang terminong “Baal” ay minsan lamang lumitaw 
sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, sa Roma 11:4, 
anupat sa tekstong Griego ay mayroon itong pamba- 
baing pantukoy na he sa unahan. Bilang komento sa 
paggamit ng pambabaing pantukoy sa unahan ng 
“Baal” sa Griegong Septuagint at sa Roma 11:4, gani- 
to ang isinulat ni John Newton sa isang sanaysay 
tungkol sa pagsamba kay Baal: “Bagaman siya ay 
nasa kasariang panlalaki sa Hebreo, [habBa'al], ang 
panginoon, si Baal ay tinatawag ding [he Badal], = 
ang ginang, sa Septuagint, Os. ii. 8, Zef. i. 4: at sa Ba- 
gong Tipan, Roma xi. 4. Sa mahalay na pagsamba sa 
diyos na ito na androgyne, o may dalawang kasarian, 
sa ilang okasyon ay nagsusuot ang mga lalaki ng 
mga kasuutang pambabae, samantalang ang mga 


babae naman ay nagdadamit ng panlalaki, at nag- 
wawasiwas ng mga sandata.”--Ancient Pagan and 
Modern Christian Symbolism, ni T. Inman, 1875, 
p. 119. 

May mga panahon sa kasaysayan ng Israel na si 
Jehova ay tinukoy bilang “Baal,” sa diwa na siya ang 
May-ari o Asawa ng bansang iyon. (Isa 54:5) Gayun- 
din, maaaring may-kamaliang iniugnay ng mga Is- 
raelita si Jehova kay Baal noong sila'y mag-aposta- 
ta. Waring pinatutunayan iyan ng hula ni Oseas 
kung saan sinabi niya na darating ang panahon na 
pagkatapos ng pagkatapon ng Israel at ng kanilang 
pagsasauli, magsisisi sila at tatawagin nila si Jehova 
bilang “Aking asawa,” at hindi na bilang “Aking 
may-ari” (“Aking Baal,” MB). Ipinahihiwatig ng kon- 
teksto na ang katawagang “Baal” at ang kaugnayan 
nito sa huwad na diyos ay hindi na muling sasambi- 
tin ng mga Israelita. (Os 2:9-17) Lumilitaw na ang 
salitang Hebreo na ba'al ay nagkaroon ng negati- 
bong kahulugan dahil iniuugnay ito sa imbing pag- 
samba kay Baal, anupat ipinapalagay ng ilan na iyan 
ang dahilan kung bakit ginamit ng manunulat ng 
Ikalawang Samuel ang mga pangalang “Is-boset” at 
“Mepiboset” (ang bo'sheth ay nangangahulugang ka- 
hihiyan) sa halip na “Esbaal” at “Merib-baal.”---2Sa 
2:8, 9:6, 1Cr 8:33, 34, tingnan ang IS-BOSET. 

Pagsamba kay Baal. Maliban sa maraming 
pagtukoy ng Kasulatan, kakaunti lamang ang nala- 
laman tungkol sa pagsamba kay Baal hanggang no- 
ong may mahukay sa Ugarit (ang makabagong Ras 
Shamra sa baybayin ng Sirya na katapat ng HS dulo 
ng pulo ng Ciprus) na maraming sinaunang relihi- 
yosong kasangkapan at daan-daang tapyas na lu- 
wad. Ang marami sa sinaunang mga dokumentong 
ito, na kilala ngayon bilang ang mga teksto ng Ras 
Shamra, ay ipinapalagay na mga liturhiya o mga sa- 
litang binibigkas niyaong mga nakikibahagi sa mga 
ritwal sa panahon ng relihiyosong mga kapistahan. 

Sa mga teksto ng Ras Shamra, si Baal (na tinata- 
wag ding Aliyan [ang isa na nananaig] Baal) ay tinu- 
tukoy bilang “Zabul [Prinsipe], Panginoon ng Lupa” 
at “ang Nakasakay sa mga Ulap.” Kasuwato ito ng 
isang representasyon ni Baal, kung saan siya ay may 
hawak na isang pamalo o pambambo sa kaniyang 
kanang kamay at isang disenyo ng kidlat na may 
ulo ng sibat at may tumutubong halaman sa iba- 
baw nito sa kaniyang kaliwa. Inilalarawan din siya 
na nakasuot ng helmet na may mga sungay, anu- 
pat nagpapahiwatig ng malapit na kaugnayan sa 
toro, isang sagisag ng pagkapalaanakin.---LARAWAN, 
Tomo 1, p. 270. 


268 


269 


Karaniwan na, bihirang umulan sa Palestina mula 
sa huling bahagi ng Abril hanggang Setyembre. 
Ang ulan ay nagsisimula sa Oktubre at nagpapatu- 
loy sa buong taglamig hanggang Abril, na nagdudu- 
lot ng saganang pananim. Ipinapalagay na ang mga 
pagbabago ng kapanahunan at ang mga epektong 
dulot ng mga ito ay paulit-ulit na nagaganap dahil 
sa walang-katapusang paglalabanan ng mga diyos. 
Inaakalang ang paghinto ng tag-ulan at ang pagka- 
matay ng mga pananim ay resulta ng pananaig ng 
diyos na si Mot (kamatayan at pagkatigang) laban 
kay Baal (ulan at pagkamabunga), anupat si Baal ay 
napipilitang umatras patungo sa kalaliman ng lupa. 
Pinaniniwalaan na ang pagsisimula ng tag-ulan ay 
nagpapahiwatig na nabuhay nang muli si Baal. Ipi- 
napalagay na nagiging posible ito dahil sa pananaig 
ng kapatid na babae ni Baal na si Anath laban kay 
Mot, anupat dahil dito ay maaari nang makabalik 
ang kapatid niyang si Baal sa trono nito. Pinaniniwa- 
laan na ang pakikipagtalik ni Baal sa kaniyang asa- 
wa, ipinapalagay na si Astoret, ang tumitiyak na 
magiging mabunga ang darating na taon. 

Malamang na iniisip ng mga Canaanitang magsa- 
saka at nag-aalaga ng baka na ang pagsasagawa nila 
ng isang itinakdang ritwal ay nakatutulong upang 
maudyukan ang kanilang mga diyos na tularan ang 
ginagawa nila sa gayong ritwal sa panahon ng kani- 
lang relihiyosong mga kapistahan at na kailangan ito 
upang matiyak na magkakaroon sila ng masaga- 
nang ani at palaanaking mga kawan sa darating na 
taon at upang maiwasan ang tagtuyot, salot ng ba- 
lang, at iba pa. Kaya naman maliwanag na ang mu- 
ling pagkabuhay ni Baal upang lumuklok sa trono at 
makipagtalik sa kaniyang asawa ay ipinagdiriwang 
sa pamamagitan ng mahahalay na ritwal sa pagka- 
palaanakin, na may kalakip na walang-taros na pag- 
papakasasa sa sekso. 

Walang alinlangan na sa bawat Canaanitang lun- 
sod ay may santuwaryo ni Baal na itinayo bilang pa- 
rangal sa lokal na patron na Baal. May mga saserdo- 
teng inatasan upang mangasiwa sa pagsamba sa 
mga santuwaryong iyon at sa maraming dambana 
na nasa kalapit na mga taluktok ng burol na kilala bi- 
lang matataas na dako. (Ihambing ang 2Ha 17:32.) Sa 
loob ng mga dambana ay maaaring may mga ima- 
hen o mga larawan ni Baal, samantalang sa labas 
naman malapit sa mga altar ay may makikitang mga 
batong haligi (malamang na mga sagisag ng ari ng 
lalaki na kumakatawan kay Baal), mga sagradong 
poste na sumasagisag sa diyosang si Asera, at mga 
patungan ng insenso. (Ihambing ang 2Cr 34:4-7: 
tingnan ang SAGRADONG POSTE.) May mga patutot na 
lalaki at babae na naglilingkod sa matataas na dako, 
at bukod pa sa seremonyal na pagpapatutot, nagsasa- 
gawa rin doon ng paghahain ng mga bata. (Ihambing 
ang 1Ha 14:23, 24, Os 4:13, 14: Isa 57:5, Jer 7:31, 


BAAL 


19:5.) Ang pagsamba kay Baal ay isinasagawa rin sa 
mismong mga bubungan ng bahay ng mga tao, kung 
saan malimit na makikitang pumapailanlang ang ha- 
ing usok para sa kanilang diyos.---Jer 32:29. 

May mga impormasyon na nagpapahiwatig na si 
Baal at ang iba pang mga diyos at mga diyosa ng 
mga Canaanita ay iniugnay ng kanilang mga mana- 
namba sa partikular na mga bagay sa kalangitan. 
Halimbawa, ang isa sa mga teksto ng Ras Shamra ay 
may binabanggit na paghahandog kay “Reyna Sha- 
pash (ang Araw) at sa mga bituin,” at ang isa na- 
mang teksto ay may tinutukoy na “hukbo ng araw 
[sun] at pulutong ng araw [day].” 

Dahil dito, kapansin-pansin na ang mga bagay sa 
kalangitan ay ilang ulit na tinukoy ng Bibliya kaug- 
nay ng pagsamba kay Baal. Bilang paglalarawan sa 
likong landasin ng kaharian ng Israel, ganito ang si- 
nasabi ng rekord ng Kasulatan: “Patuloy nilang ini- 
wan ang lahat ng utos ni Jehova... , at nagsimula 
silang yumukod sa buong hukbo ng langit at nag- 
lingkod kay Baal.” (2Ha 17:16) Tungkol naman sa ka- 
harian ng Juda, iniulat na sa loob mismo ng templo 
ni Jehova ay nagkaroon ng “mga kagamitan na gi- 
nawa para kay Baal at para sa sagradong poste at 
para sa buong hukbo ng langit.” Gayundin, ang mga 
tao sa buong Juda ay gumagawa ng “haing usok 
para kay Baal, sa araw at sa buwan at sa mga kons- 
telasyon ng sodyako at sa buong hukbo ng langit.” 
--2Ha 23:4, 5: 2Cr 33:3; tingnan din ang Zef 1:4, 5. 

Ang bawat lokalidad ay may sariling Baal, at ang 
lokal na Baal ay kadalasang binibigyan ng pangalang 
nagpapahiwatig ng kaugnayan nito sa isang espesipi- 
kong lokalidad. Halimbawa, ang pangalang Baal ng 
Peor (Baal-peor), na sinamba ng mga Moabita at mga 
Midianita, ay hinalaw sa Bundok Peor. (Bil 25:1-3, 6) 
Nang maglaon, ang mga pangalan ng lokal na mga 
Baal na ito ay ipinangalan sa mismong mga lokalidad 
sa pamamagitan ng tayutay (metonimya), gaya ha- 
limbawa ng Baal-hermon, Baal-hazor, Baal-zepon, at 
Bamot-baal. Gayunman, bagaman maraming lokal 
na Baal, opisyal na pinaniniwalaan ng mga Canaani- 
ta na iisa lamang ang diyos na Baal. 


Ano ang naging epekto sa Israel ng 
pagsamba kay Baal? 


Sa unang mga bahagi pa lamang ng Bibliya, may 
pahiwatig na ng pag-iral ng Baalismo, bagaman lu- 
militaw na noong mga araw ng mga patriyarka ay 
hindi pa ito kasinsama ng Baalismong umiiral noong 
panahong pumasok ang mga Israelita sa lupain ng 
Canaan. (Ihambing ang Gen 15:16, 1Ha 21:26.) Ang 
unang pahiwatig nito ay ang pagbanggit sa lunsod 
ng Asterot-karnaim, na posibleng isinunod sa pa- 
ngalan ng asawa ni Baal na si Astoret. (Gen 14:5) 


BAAL 


Bago tumawid ang mga Israelita sa Dagat na Pula, 
natatanaw nila noon sa ilang ang lugar na Baal- 
zepon. (Exo 14:2, 9) Sa Bundok Sinai, espesipikong 
binabalaan si Moises may kaugnayan sa mga tuma- 
tahan sa Canaan, at tinagubilinan din siya na ibag- 
sak ang kanilang mga altar, gibain ang kanilang 
mga sagradong haligi, at putulin ang kanilang mga 
sagradong poste. (Exo 34:12-14) Sa gayon, ang lahat 
ng kagamitan sa pagsamba kay Baal ay papawiin 
mula sa Lupang Pangako. 

Habang nagkakampo ang mga Israelita sa Kapata- 
gan ng Moab, dinala ni Haring Balak si Balaam sa 
Bamot-baal (nangangahulugang “Matataas na Dako 
ni Baal”) upang makita nito ang napakalaking pulu- 
tong. (Bil 22:41) Nang mabigo si Balaam na sumpa- 
in ang mga Israelita, pinayuhan niya si Balak na aki- 
tin sila sa idolatriya sa pamamagitan ng pagtukso sa 
kanila na magsagawa ng seksuwal na imoralidad sa 
mga babaing mananamba sa idolo ng Baal ng Peor. 
Libu-libong Israelita ang nagpadala sa tuksong ito at 
namatay.--Bil 22:1-25:18; Apo 2:14. 

Sa kabila ng masaklap na karanasang ito at ng 
maliwanag na mga babala ni Moises at ni Josue 
(Deu 7:25, 26: Jos 24:15, 19, 20), nang manira- 
han na ang mga Israelita sa lupain, tinularan nila 
ang mga Canaanitang naiwan doon, maliwanag na 
upang tiyakin na magiging palaanakin 
ang kanilang bakahan at magiging ma- 
sagana ang kanilang ani. Kasabay nito, 
patuloy silang nagkunwaring sumasam- 
ba kay Jehova. Pagkamatay ni Josue, pu- 
masok ang malawakang apostasya. (Huk 
2:11-13: 3:5-8) Ang bayan ay nagtayo 
ng mga altar, mga poste, at iba pang 
mga kagamitan sa pagsamba kay Baal 
sa kanilang mga bukid, at lumilitaw na 
nagpaimpluwensiya sila sa kalapit nilang 
mga Canaanita hinggil sa kung paano 
nila mapalulugdan ang “may-ari,” o Baal, 
ng bawat piraso ng lupain. Nasilo rin ang 
mga Israelita sa imoral na mga gawaing 
kaugnay ng pagsamba kay Baal. Dahil 
dito, pinabayaan sila ni Jehova sa kani- 
lang mga kaaway. 

Gayunman, nang manumbalik ang ba- 
yan kay Jehova, buong-kaawaan niya si- 
lang iniligtas sa pamamagitan ng pagba- 
bangon ng mga hukom gaya ni Gideon, 
na ang pangalan ay ginawang Jerubaal 
(nangangahulugang “Hayaang Gumawa 
si Baal ng Legal na Pagtatanggol (Ma- 
kipaglaban)”). (Huk 6:25-32, 1Sa 12:9- 
11) Ngunit walang naganap na perma- 
nenteng reporma noong panahong iyon. 
(Huk 8:33: 10:6) Patuloy na isinagawa 


270 


ang Baalismo maging pagkaraan ng mga araw ni Sa- 
muel bagaman iniulat na nahimok niya ang bayan 
na alisin ang mga Baal at ang mga imahen ni Asto- 
ret at maglingkod tangi lamang kay Jehova.-- 1Sa 7: 
3,4. 

Bagaman hindi na muling binanggit ang Baalismo 
hanggang noong pagtatapos ng paghahari ni Solo- 
mon, maaaring nanatili ito sa ilang bahagi ng kaha- 
rian. Maraming iba't ibang anyo ng Baalismo ang 
pumasok sa bansa nang mag-asawa si Solomon ng 
maraming paganong babae, at hinikayat nila siya at 
ang kanilang mga anak na maglingkod sa ibang mga 
diyos at mga diyosa, gaya nina Astoret at Molec, na 
iniuugnay sa pagsamba kay Baal.-- 1Ha 11:4, 5, 33, 
Jer 32:35. 

Nang mahati ang kaharian noong 997 B.C.E., iti- 
natag ni Jeroboam ang pagsamba sa guya sa hila- 
gang kaharian ng Israel sa Dan at Bethel. Patuloy na 
isinagawa ang dati nang umiiral na Baalismo kasa- 
bay ng pagsamba sa guya, kung paanong sa Juda ay 
isang anyo ng tunay na pagsamba ang isinasagawa 
sa Jerusalem habang ang Baalismo ay isinasagawa 
rin sa buong lupain.--- 1Ha 14:22-24. 

Isang naiibang kulto ni Baal ang pinasimulan sa 
Israel noong mga araw ni Haring Ahab (mga 940- 
920 B.C.E.), ang kulto ni Melkart na Baal ng Tiro. 


Mga representasyon ni Baal, 
ang diyos ng ulan at pagkamabunga, 
na natagpuan sa Ras Shamra 


271 


(LARAWAN, Tomo 2, p. 532) Si Ahab ay nakipag- 
alyansa sa hari ng Tiro na nagngangalang Etbaal 
(nangangahulugang “Kasama ni Baal”) sa pamama- 
gitan ng pag-aasawa sa anak nitong babae. Bilang 
resulta, naipasok ng anak na babae ni Etbaal na si 
Jezebel ang mas agresibong kultong ito sa Israel, 
pati na ang maraming saserdote at tagapaglingkod. 
(1Ha 16:31-33) Nang dakong huli, isang bantog na 
pagtutuos ang naganap sa Bundok Carmel sa pagi- 
tan ni Jehova at ni Baal. 

Malamang na dahil naniniwala ang mga mana- 
namba ni Baal na siya ang may-ari ng kalangitan at 
na siya ang nagbibigay ng ulan at pagkamabunga, 
sa pangalan ni Jehova ay ipinatalastas ni Elias na 
magkakaroon ng tagtuyot. (1Ha 17:1) Pagkaraan ng 
tatlong taon at anim na buwang tagtuyot, yamang 
napatunayang hindi kaya ni Baal na wakasan ang 
tagtuyot bilang sagot sa maraming pagsusumamo 
na walang alinlangang ginawa ng kaniyang mga sa- 
serdote at mga mananamba, ipinatawag ni Elias ang 
buong bayan sa Bundok Carmel upang saksihan ang 
malaking pagsubok hinggil sa kung sino ang tunay 
na Diyos. Ang pagsubok ay humantong sa pagkapa- 
hiya ng mga mananamba ni Baal at sa pagpatay sa 
450 propeta ni Baal. Pagkatapos nito, si Jehova, at 
hindi si Baal, ang nagpaulan upang wakasan ang 
tagtuyot.-- 1Ha 18:18-46, San 5:17. 

Ang anak at kahalili ni Ahab na si Ahazias ay nag- 
lingkod din kay Baal. (1Ha 22:51-53) Ang kapatid ni 
Ahazias na si Jehoram ang humalili sa kaniya, at ini- 
ulat na inalis ni Jehoram ang sagradong haligi ni 
Baal na ginawa ng kaniyang ama, bagaman nagpa- 
tuloy siya sa pagsamba sa guya.---2Ha 3:1-3. 

Nang maglaon (mga 905 B.C.E.), pinahiran si Jehu 
bilang hari. Ipinaghiganti niya ang pagpaslang sa 
mga propeta ni Jehova sa pamamagitan ng pagpa- 
tay kay Jezebel at sa sambahayan ng asawa nitong 
si Ahab. Pagkatapos nito, ang lahat ng mananamba 
ni Baal ay ipinatawag sa Samaria upang idaos ang 
kunwari'y “isang kapita-pitagang kapulungan para 
kay Baal.” Sa utos ni Jehu, pinatay ang lahat ng ma- 
nanamba ni Baal. Ang mga sagradong poste ay si- 
nunog, at ang sagradong haligi ay ibinagsak, pati na 
ang bahay ni Baal, na ginawang pampublikong pali- 
kuran. Sa gayon ay sinasabing “nilipol ni Jehu si Baal 
mula sa Israel.” (2Ha 10:18-28) Kaya sa loob ng ilang 
panahon, nasupil ang pagsamba kay Baal. Gayun- 
man, dahil sa gayong Baalistikong relihiyon kung 
kaya nang dakong huli ay hinayaan ni Jehova na yu- 
maon sa pagkatapon ang sampung-tribong kaharian 
ng Israel.---2Ha 17:16-18. 

Sa Juda, maliwanag na nanatili pa rin ang Baalis- 
mo sa kabila ng mga pagsisikap ni Haring Asa na 
alisin ang mga kagamitan nito. (2Cr 14:2-5) Nang si 
Atalia, na anak ni Ahab kay Jezebel, ay ipakasal ni 
Ahab kay Jehoram, na ikapitong Judeanong hari, 


BAALA 


nakapasok ang Baalismo ng Tiro sa gitna ng mahar- 
likang pamilya sa Juda dahil sa kaniyang balakyot 
na impluwensiya. Sa kabila ng mga reporma noong 
pasimula ng paghahari ng apo ni Atalia na si Ha- 
ring Jehoas at ng mga reporma ni Haring Hezekias 
nang maglaon, ang pagsamba kay Baal ay hindi per- 
manenteng naalis. (2Ha 11:18, 18:4) Muling itinayo 
ng anak ni Hezekias na si Manases ang mismong 
matataas na dako na winasak ng kaniyang ama. 
(2Ha 21:3) Bagaman lumilitaw na ang karamihan sa 
mga Judeanong hari ay nahawahan ng pagsamba 
kay Baal, si Manases naman ay nagpakatalamak 
sa pagtataguyod ng ubod-samang kultong ito. (2Ha 
21:9-11) Ang reporma ni Haring Manases nang ban- 
dang huli at maging ang malawakang paglilinis na 
ginawa ng kaniyang apong si Haring Josias ay hindi 
nagdulot ng permanenteng panunumbalik sa tunay 
na pagsamba. Ang lubusang pagkahawang ito sa 
huwad na pagsamba ay nagbunga ng pagkatapon 
at pagkatiwangwang ng lupain bilang kaparusahan. 
--2Cr 33:10-17: 2Ha 23:4-27, Jer 32:29. 

Samantalang isinasagawa ni Jeremias ang kani- 
yang gawaing panghuhula mula noong mga araw ni 
Josias hanggang noong pagkatapon sa Babilonya, ti- 
nuligsa niya ang Israel dahil pinasama ng bansa ang 
sarili nito sa pamamagitan ng pagsamba kay Baal. 
Inihalintulad niya ang Israel sa isang mapangalun- 
yang asawang babae na nagpapatutot sa ilalim ng 
bawat mayabong na punungkahoy at sa bawat ma- 
taas na dako, na nangangalunya sa mga bato at mga 
punungkahoy at kinalilimutan si Jehova, ang “asa- 
wang nagmamay-ari” sa bayan. (Jer 2:20-27, 3: 
9, 14) Pagkatapos ng pagkatapon ng mga Judio sa 
Babilonya at nang makabalik na sila sa Palestina, 
hindi na binanggit sa Bibliya na isinasagawa pa ng 
mga Israelita ang Baalismo. 


BAALA [Dako ng Among Babae]. 

1. Isang lunsod sa H hanggahan ng Juda, na ti- 
natawag ding Kiriat-baal ngunit mas kilala bilang 
Kiriat-jearim. Ipinapalagay na ito ang Deir el-'Azar 
(Tel Qiryat Ye'arim), mga 13 km (8 mi) sa KHK ng 
Jerusalem.--Jos 15:9, 10, 60, 18:14, 1Cr 13:6, ting- 
nan ang KIRIAT-JEARIM. 

2. Isang bundok sa HK sulok ng Juda, sa pagitan 
ng mga bayan ng Sikeron at Jabneel, na baha- 
gi ng H hangganan ng teritoryo ng Juda. (Jos 
15:11) Posibleng ito ang burol ng Mughar na nasa 
bandang H ng agusang libis ng Sorek at 3 km 
(mga 2 mi) sa STS ng Jabneel (makabagong Yav- 
ne). 

3. Isang bayan sa rehiyon ng Negeb ng Juda (Jos 
15:29), maliwanag na tinutukoy bilang Bala sa Jo- 
sue 19:3 at Bilha sa 1 Cronica 4:29. Nang dakong 
huli, itinalaga ito sa tribo ni Simeon bilang isang 
nakapaloob na lunsod. Hindi alam kung saan ang 


BAALAT 


espesipikong lokasyon nito, ngunit maliwanag na ito 
ay nasa TS ng Beer-sheba. 


BAALAT [Dako ng Among Babae]. Isang bayan 
sa hanggahan ng orihinal na teritoryo ng Dan, bi- 
nanggit ito sa Josue 19:44, 45 sa pagitan ng Gibeton 
at Jehud. Maliwanag na iyon din ang dako na nang 
maglaon ay isinama ni Solomon sa kaniyang progra- 
ma ng muling pagtatayo. (2Cr 8:5, 6) Hindi matiyak 
ang heograpikong lokasyon nito, sinasabi ni Jose- 
phus (Jewish Antiquities, VIII, 152 [vi, 1]) na ang lu- 
gar na ito, pati na ang Bet-horon, ay di-kalayuan sa 
Gezer, isa pang nakukutaang lunsod.---1Ha 9:17, 18. 


BAALAT-BEER [Among Babae ng Balon]. Isang 
nakapaloob na lunsod ng Simeon na nasa teritoryo 
ng Juda. (Jos 19:1, 8) Bagaman tinatawag din itong 
“Rama ng timog” (o Negeb), maliwanag na tinutukoy 
lamang ito bilang Baal sa 1 Cronica 4:33 at maaa- 
ring ito rin ang “Ramot ng timog” sa 1 Samuel 
30:27. Ipinahihiwatig ng mga pagtukoy rito na ito ay 
nasa T ng Beer-sheba, sa gayon ay nasa Negeb. 


BAAL-BERIT [May-ari ng Isang Tipan: min- 
sang lumitaw sa Huk 9:46 bilang El-berit, Diyos 
ng Isang Tipan]. Ang Baal ng Sikem, na sinimu- 
lang sambahin ng mga Israelita pagkamatay ni Hu- 
kom Gideon. (Huk 8:33) Maaaring ipinahihiwatig ng 
katawagang “Baal-berit” na ang partikular na Baal 
na ito ay pinaniniwalaang nagbabantay sa pagtupad 
sa mga tipan. 

Maliwanag na ang bahay o templo ni Baal-berit sa 
Sikem ay may karugtong na isang silid na nagsisil- 
bing ingatang-yaman. (Huk 9:4) Kapag panahon ng 
pag-aani ng ubas, lumilitaw na nagdaraos ang mga 
Sikemita ng isang kapistahan bilang parangal kay 
Baal-berit, na nagtatapos sa isang salu-salo ukol sa 
paghahain sa templo ng kanilang diyos. Sa loob ng 
templo ni Baal-berit, samantalang magkakasamang 
kumakain at umiinom at isinusumpa si Abimelec, 
malamang na sa ilalim ng impluwensiya ng alak, si- 
nulsulan ni Gaal ang mga Sikemita na maghimagsik 
laban kay Haring Abimelec. (Huk 9:27-29) Nang 
maglaon, nang pagbantaan ni Abimelec ang mga 
may-ari ng lupain sa tore ng Sikem (Migdal-Sikem, 
AT), nanganlong sila sa kuta ng bahay ni Fl-berit 
(Baal-berit), ngunit namatay sila sa sunog nang si- 
laban ni Abimelec at ng kaniyang mga tauhan ang 
kuta.---Huk 9:46-49. 


BAALE-JUDA. 


BAAL-GAD [May-ari kay Gad (Mabuting Ka- 
palaran)]. Isang bayan sa kapatagang libis ng Leba- 
non na nasa paanan ng Bundok Hermon, sa K panig 
nito. Ginagamit ito upang tumukoy sa pinakahila- 
gang dako na nasakop ni Josue sa lupain ng Canaan, 


Tingnan ang KIRIAT-JEARIM. 


272 


kung ihahambing sa timugang dako ng Bundok Ha- 
lak sa Negeb. (Jos 11:17, 12:7, 13:5) Hindi matiyak 
kung saan ang eksaktong lokasyon nito, ngunit ka- 
raniwang ipinapalagay na ito rin ang Hasbaiya sa 
Wadi et-Teim o isang kalapit na dako. 


BAAL-HAMON [May-ari ng Isang Pulutong 
(Karamihan)]. Isang lugar na binanggit sa Awit ni 
Solomon 8:11 bilang lokasyon ng isang mabungang 
ubasan ni Haring Solomon. Walang anumang pahi- 
watig tungkol sa kinaroroonan nito. Bagaman itinu- 
turing ito ng marami na isang literal na lokasyon, si- 
nasabi ng ilan na ginamit ito sa gayong matulaing 
akda sa makasagisag na paraan upang kumatawan 
sa kaharian na pinamahalaan ni Solomon at na 
pinagmulan ng malaking kayamanan.---Ihambing 
ang 1Ha 4:20, 21. 


BAAL-HANAN [Si Baal ay Nagpakita ng Li- 
ngap; Si Baal ay Magandang-loob]. 

1. Anak ni Acbor, ang ikapito sa walong hari ng 
Edom na namahala “bago maghari ang sinumang 
hari sa mga anak ni Israel.”---Gen 36:31, 38, 39, 1Cr 
1:49, 50. 

2. Ang Gederita na itinalaga ni David bilang pi- 
nuno “sa mga taniman ng olibo at sa mga puno ng 
sikomoro na nasa Sepela.”---1Cr 27:28, 31. 


BAAL-HAZOR [May-ari ng Looban (Pamaya- 
nan)]. Isang dako na malapit sa “Efraim” (marahil ay 
ang lunsod ng Efrain[m] na binanggit sa 2Cr 13:19, 
ihambing ang Ju 11:54) kung saan ginanap ang ka- 
pistahan ng paggugupit sa mga tupa ni Absalom, 
noong pagkakataong iyon ay minaniobra niya ang 
kamatayan ng kaniyang kapatid na si Amnon. (2Sa 
13:23, 28) Iniuugnay ito sa bundok ng Jebel ‘Asur 
(Ba'al Hazor) na 1,032 m (3,386 piye) ang taas, mga 
8 km (5 mi) sa HS ng Bethel. Mula sa Baal-hazor ay 
tumakas si Absalom patungo sa maliit na kaharian 
ng Gesur, sa S ng Dagat ng Galilea. 


BAAL-HERMON [May-ari ng Hermon]. Lu- 
militaw ang pangalang ito sa Hukom 3:3 at sa 1 Cro- 
nica 5:23. Sa unang teksto, tinutukoy nito ang isang 
lugar sa rehiyong tinahanan ng mga Sidonio at mga 
Hivita na hindi nalupig ng mga Israelita, anupat ti- 
natawag itong “Bundok Baal-hermon.” Ito ay kadala- 
sang iniuugnay sa Bundok Hermon mismo ngunit 
maaari rin itong tumukoy sa buong Kabundukan ng 
Anti-Lebanon o sa isang bahagi niyaon. Sa 1 Croni- 
ca 5:23, ginagamit naman ang “Baal-hermon” kasa- 
ma ng Senir at Bundok Hermon at ng pook ng Basan 
upang tumukoy sa teritoryong pinanirahan ng kala- 
hati ng tribo ni Manases. Bagaman maaaring tumu- 
tukoy ito sa isang bayan o lugar na malapit sa Bun- 
dok Hermon, maaari rin na isa itong katawagan para 


273 


sa bulubunduking pook ng Hermon.--Tingnan ang 
HERMON. 


BAALIS. Hari ng Ammon na nagsugo kay Is- 
mael upang paslangin si Gobernador Gedalias ng 
Juda noong 607 B.C.E. Sa Griegong Septuagint, ang 
baybay ng pangalang ito ay “Belisa.”---Jer 40:14. 

Noong 1984, sa mga paghuhukay sa Tell el-'Umeiri 
sa Jordan, may natuklasang isang marka ng panta- 
tak na may pangalang Baʻalyisha. Ang marka ng 
pantatak ay sinasabing nagmula noong huling baha- 
gi ng ikapitong siglo B.C.E. Ang inskripsiyon doon na 
nakasulat sa sinaunang titik Ammonita ay kababa- 
sahan: “Kay Milkom'or [o, Milkom'ur], lingkod ni Ba'- 
alyish'a.” Posibleng si Ba'alyish'a ang Baalis ng Bi- 
bliya. 


BAAL-MEON [pinaikling anyo ng Bet-baal- 
meon]. Isang prominenteng bayan sa talampas 
ng H Moab na iniatas sa tribo ni Ruben kasama ng 
Nebo, Kiriataim, at ng iba pang mga bayan sa rehi- 
yong iyon. (Bil 32:37, 38; 1Cr 5:8) Nagustuhan ng 
mga Rubenita ang rehiyong iyon dahil sa maiinam 
na pastulan nito, at maliwanag na muli nilang itina- 
yo at pinangalanan ang mga bayan doon. Sa mas 
naunang talaan sa Bilang 32:3, 4, ang Baal-meon 
ay maaaring kinakatawanan ng pangalang “Beon.” 
Nang maglaon, tinukoy iyon ni Josue bilang Bet- 
baal-meon, malamang na siyang buong pangalan 
ng lugar na iyon.---Jos 13:17. 

Waring nabawi ng mga Moabita ang Baal-meon 
noong panahon ng paghahari ni Haring Mesa ng 
Moab, maliwanag na noong huling bahagi ng ika- 
sampung siglo B.C.E. Sinasabi sa inskripsiyon ng Ba- 
tong Moabita (taludtod 9) na “itinayo [marahil, pi- 
natibay] ni Mesa ang Baal-meon, anupat gumawa 
[siya] roon ng isang imbakan ng tubig,' at sa talud- 
tod 30 ay tinutukoy niya iyon sa mas kumpletong 
pangalan na Bet-baal-meon. Bukod diyan, sa isang 
piraso ng may-ukit na kagamitang luwad na natag- 
puan sa Samaria (Ostraca 27 ng Samaria) ay bina- 
banggit ang isang “Baala na Baal-meonita.” 

Noong ikapitong siglo B.C.E., sa isang babala mula 
Diyos na inihayag laban sa Moab, inihula ng prope- 
tang si Jeremias na ang lupain ay sasamsaman 
ng Babilonya, anupat espesipikong binabanggit ang 
ilang bayan, kabilang na ang Bet-meon (malamang 
na ang Baal-meon). (Jer 48:20-23) Binanggit ni Eze- 
kiel ang Baal-meon bilang isa sa mga lunsod ng 
Moab na aariin ng “mga taga-Silangan” (o, “mga 
anak ng Silangan"). (Eze 25:9, 10) Pinatototohanan 
ng sekular na kasaysayan at ng arkeolohikal na pag- 
susuri ang katuparan ng mga hulang ito.---Tingnan 
ang MOAB, MGA MOABITA Blg. 2. 

Ang Baal-meon ay iniuugnay sa mga guho 
ng Marin, isang malaking gulod na mga 6 na km 


BAAL-PERAZIM 


(3.5 mi) sa KTK ng Medeba at 12 km (7 mi) sa S ng 
Dagat na Patay. Ang talampas na kinaroroonan ng 
Martin ay mga 800 m (2,600 piye) ang taas. 


BAAL NG PEOR. Ang partikular na Baal na 
sinamba sa Bundok Peor kapuwa ng mga Moabita at 
mga Midianita. (Bil 25:1, 3, 6) Sinasabi ng iba na 
ang Baal ng Peor ay maaaring si Kemos, yamang 
ang bathalang ito ang pangunahing diyos ng mga 
Moabita. (Bil 21:29) Gaya ng Baalismo sa pangkala- 
hatan, malamang na nagsasangkot ng napakahalay 
na mga ritwal ang pagsamba sa Baal ng Peor. Ha- 
bang ang mga Israelita ay nagkakampo sa Sitim sa 
mataas na kapatagan ng Moab, naakit sila ng mga 
babaing mananamba ng Baal ng Peor na magsaga- 
wa ng imoralidad at idolatriya.--Bil 25:1-18, Deu 
4:3: Aw 106:28: Os 9:10, Apo 2:14. 

Dahil sa pagkakasala ng Israel may kaugnayan sa 
Baal ng Peor, nagpasapit si Jehova ng isang nakama- 
matay na salot na pumatay ng libu-libong Israelita. 
May bumabangong tanong tungkol sa kung ilan ang 
aktuwal na namatay sa salot yamang waring di- 
magkatugma ang ulat ng Bilang 25:9 at ng 1 Corin- 
to 10:8. Lumilitaw na 23,000 ang tuwirang namatay 
sa salot, samantalang 1,000 “pangulo” o pasimuno 
ng paghihimagsik ang pinatay ng mga hukom ng Is- 
rael at pagkatapos ay ibinitin, anupat inilantad sa 
paningin ng madla.--Bil 25:4, 5, tingnan ang BAAL 
Blg. 4. 


BAAL-PERAZIM [May-ari ng mga Paglan- 
sag]. Ang lugar kung saan matagumpay na nalupig 
ni Haring David ang pinagsama-samang mga huk- 
bo ng mga Filisteo, pagkatapos niyang mabihag ang 
moog ng Sion. (2Sa 5:9, 17-21) Sinasabi ng ulat na 
nang marinig ni David ang gagawing pagsalakay ng 
mga Filisteo, siya at ang kaniyang mga tauhan ay 
“lumusong sa dakong di-madaling puntahan,” ha- 
bang ang mga Filisteo ay naggagalugad sa maba- 
bang kapatagan ng Repaim.' Palibhasa'y tumanggap 
ng katiyakan na susuportahan siya ni Jehova, suma- 
lakay si David, at ang mga Filisteo ay tumakas at 
iniwan ang kanilang mga idolo. Kinilala ni David na 
si Jehova ang pinagmulan ng tagumpay nang sabi- 
hin niya: “Nilansag ni Jehova ang aking mga kaaway 
sa unahan ko, na tulad ng guwang na nalikha ng tu- 
big.” Dahil dito, “tinawag [niyang] Baal-perazim ang 
pangalan ng dakong iyon.” Sinasabi ng ulat sa 2 Sa- 
muel 5:21 na inalis ni David at ng kaniyang mga ta- 
uhan ang mga idolong iniwan ng mga Filisteo." Ipi- 
nakikita ng katulad na ulat sa 1 Cronica 14:12 kung 
ano ang ginawa nila sa mga iyon sa pagsasabing: 
“At si David ay nag-utos, kung kaya ang mga iyon 
[ang mga idolo] ay sinunog sa apoy.” 

Ang Bundok Perazim na tinukoy ni Isaias (28: 
21) ay itinuturing na siya ring Baal-perazim. Ang 


BAAL-SALISA 


pagtukoy niya sa lugar na ito sa kaniyang hula ay 
nagpapaalaala sa tagumpay ni Jehova sa Baal-pera- 
zim sa pamamagitan ni David, anupat binanggit 
iyon bilang isang halimbawa ng kakaibang gawa 
na isasagawa ni Jehova, kung kailan, gaya ng ipi- 
nahayag niya, dadaluhungin niya ang kaniyang 
mga kaaway tulad ng umaapaw na dumaragsang 
baha. 

Ipinapalagay na ang Mababang Kapatagan ng Re- 
paim ay siya ring Kapatagan ng Baqga' sa TK ng 
Temple Mount, na palusong nang mga 1.5 km (1 mi) 
at pagkatapos ay papakipot sa isang makitid na libis, 
ang Wadi el Werd (Nahal Refa'im). Batay rito, sina- 
sabi ng ilang iskolar na ang Baal-perazim ay isang 
lugar sa kapaligiran ng libis na ito. Gayunman, ya- 
mang tinukoy iyon ni Isaias (28:21) kaugnay ng 
“mababang kapatagan malapit sa Gibeon,” iminu- 
mungkahi ng ilang iskolar ang isang lugar sa HK, 
posibleng ang Sheikh Bedr, mga 4 na km (2.5 mi) 
sa KHK ng Temple Mount. (Jos 15:8, 9) Tumutugma 
ito sa rutang tinahak ng mga Filisteo patungo sa Gi- 
beon at Gezer noong tugisin sila ni David.---2Sa 5: 
22, 25; 1Cr 14:16. 


BAAL-SALISA [May-ari ng Salisa]. Ang lugar 
na pinanggalingan ng isang lalaking nagdala ng 
20 tinapay na sebada mula sa mga unang bunga ng 
kaniyang ani at ilang bagong butil upang iharap sa 
propetang si Eliseo. (2Ha 4:42-44) Panahon noon ng 
taggutom, at si Eliseo ay nasa Gilgal. Ang kakaun- 
ting panustos na iyon ay naging sapat para sa isang 
daang “anak ng mga propeta” na naroon at mayro- 
on pa ngang natira.--2Ha 4:38, 43, ihambing ang 
Mat 14:20, Mar 8:8. 

Ang Baal-salisa ay ipinapalagay na malapit sa 
Gilgal at malamang na nasa “lupain ng Salisa,” na 
dinaanan ni Saul noong hinahanap niya ang mga 
asnong babae ng kaniyang ama. (1Sa 9:4) Tinukoy 
sa Babilonyong Talmud ang Baal-salisa at inilara- 
wan ito bilang isang lugar kung saan ang mga bu- 
nga ay nahihinog nang napakaaga. (Sanhedrin 12a) 
Ang isang iminumungkahing lokasyon ay yaong sa 
Kafr Thulth na nasa mabuburol na paanan ng Efra- 
im, yamang ang pangalang Thulth ang eksaktong 
katumbas sa Arabe ng Hebreong Salisa. Ang Kafr 
Thulth ay mga 46 na km (29 na mi) sa HHK ng Je- 
rusalem. 


BAAL-TAMAR [May-ari ng Puno ng Palma]. 
Isang lugar na malapit sa Gibeah kung saan huma- 
nay ang mga lalaking mandirigma ng Israel laban 
sa tribo ni Benjamin sa isang kapaha-pahamak na 
pagbabaka na nagsimula dahil sa isang nakaririma- 
rim na krimen sa sekso. Ang ilan sa mga hukbo ng 
Israel ay tinipon sa Baal-tamar, samantalang ang 
iba naman ay inilagay upang manambang laban sa 


274 


mga Benjamita. (Huk 19:25-28, 20:33) Hindi mati- 
yak kung saan ang lokasyon ng Baal-tamar. 


BAAL-ZEBUB [May-ari ng mga Langaw]. Ang 
Baal na sinamba ng mga Filisteo sa Ekron. May mga 
pahiwatig na isang karaniwang kaugalian noon ng 
mga Hebreo na baguhin ang mga pangalan ng hu- 
wad na mga diyos anupat binibigyan nila ang mga 
ito ng kahawig ngunit mapanghamak na pangalan. 
Kaya naman ang hulaping “zebub” ay maaaring 
isang pagbago sa isa sa mga titulo ni Baal na maki- 
kita sa mga tekstong Ras Shamra bilang “Zabul” 
(“Prinsipe”), o Zebul. Gayunman, sinasabi ng ilang 
iskolar na ang mga mananamba ng diyos na ito ang 
nagbigay ng pangalang iyon dahil itinuturing nila 
siya bilang ang gumagawa ng mga langaw at sa ga- 
yon ay may kakayahang kontrolin ang pangkarani- 
wang mga pesteng ito sa Gitnang Silangan. Yamang 
iniuugnay si Baal-zebub sa pagbibigay ng mga ora- 
kulo, ipinapalagay ng iba na siya ay isang diyos na 
pinaniniwalaang nakapagbibigay ng mga orakulo sa 
pamamagitan ng paglipad o paghiging ng langaw. 
--2ba 1:2. 

Si Ahazias na hari ng Israel ay nagsugo ng mga 
mensahero kay Baal-zebub upang alamin kung ga- 
galing ba siya mula sa tinamo niyang malubhang 
pinsala o hindi. Sa pamamagitan ng kaniyang pro- 
petang si Elias, sinaway ni Jehova si Ahazias, na si- 
nasabi: “Dahil ba sa wala talagang Diyos sa Israel 
kung kaya ka nagsusugo upang sumangguni kay 
Baal-zebub na diyos ng Ekron? Kaya nga, kung 
tungkol sa higaan na iyong sinampahan, hindi ka 
bababa mula roon, dahil ikaw ay tiyak na mamama- 
tay.”--2Ha 1:2-8, tingnan ang BEELZEBUB. 


BAAL-ZEPON [May-ari ng Hilaga (Hilagang 
Hangganan)]. Isang heograpikong dako na ginamit 
upang matukoy ang kinaroroonan ng lugar na pi- 
nagkampuhan ng mga Israelita sa Pihahirot bago 
sila tumawid sa Dagat na Pula. (Exo 14:2: Bil 33:1-7) 
Pagkaalis sa Rameses, nagkampo muna sila sa Su- 
cot, pagkatapos ay sa Etham “sa gilid ng ilang.” (Exo 
13:20) Sa pagkakataong ito ay sinabihan sila ni Je- 
hova na 'bumalik at magkampo sa harap ng Pihahi- 
rot sa pagitan ng Migdol at ng dagat sa tapat ng 
Baal-zepon.” Dito sila inabutan ng mga tagapagpa- 
takbo ng karo, mga mangangabayo, at mga huk- 
bong militar ni Paraon.---Exo 14:2, 9. 

Hindi matiyak kung saan ang lokasyon ng Baal- 
zepon. Maliwanag na ito ay isang pamilyar na lugar 
noong panahong iyon. Sabihin pa, ang pangunahing 
salik na nauugnay dito ay ang pagtawid ng mga Is- 
raelita sa Dagat na Pula, anupat ipinakikita ng ulat 
na dumaan sila sa isang dakong napakalalim ng tu- 
big. Masusumpungan lamang ang gayong kalaga- 


275 


yan di-kalayuan sa gawing T ng dulong hilaga ng 
Gulpo ng Suez. Batay rito, iniuugnay ng ilang isko- 
lar ang Baal-zepon sa kabundukan sa rehiyong iyon. 
Sinasabi ng A Hebrew and English Lexicon of the 
Old Testament, nina Brown, Driver, at Briggs (1980, 
p. 128) na ito ay “malapit sa Dagat na Pula sa Ehip- 
to, malamang na ang Bdk. 'Ataka.” Ang bundok na 
ito ay malapit sa pinakaulo ng Gulpo ng Suez, di- 
kalayuan sa TK ng kasalukuyang lunsod ng Suez. 
Iminumungkahi naman ng iba ang Jebel el Galala, 
humigit-kumulang 40 km (25 mi) sa dako pang T. 
Yaong mga pabor sa lugar na ito ay naniniwalang 
ang Migdol, na binanggit sa mga ulat kasama ng 
Baal-zepon, ay isang bantayan na nasa estratehi- 
kong lokasyon sa Jebel (Bundok) “Ataqah.---Tingnan 
ang PAG-ALIS: PIHAHIROT. 


BAANA. 


1. Isa sa 12 kinatawan na inatasan ni Solomon 
upang kumuha ng pagkain para sa sambahayan ng 
hari. Ang atas ni Baana ay ang ikalimang nakata- 
lang distrito, pangunahin na ang matatabang libis 
ng Megido at Jezreel. Anak ni Ahilud, posibleng ka- 
patid ni Jehosapat na tagapagtala ni Solomon.---1Ha 
4:3, 7, 12. 

2. Isa pa sa 12 kinatawan na inatasan ni Solomon 
para maglaan ng pagkain, na nangangasiwa sa ika- 
siyam na nakatalang distrito, sa hilagang Palestina. 
Anak ni Husai, na kaibigan ni David.--- 1Ha 4:7, 16, 
2Sa 15:32-37. 

3. Ama ng Zadok na tumulong kay Nehemias na 
magkumpuni ng mga pader ng Jerusalem noong 
455 B.C.E.---Ne 3:3, 4. 


BAANAH. 

1. Isang anak ni Rimon na Benjamita. Siya at ang 
kaniyang kapatid na si Recab ay mga pinuno ng 
mga pangkat ng mandarambong sa ilalim ng anak 
ni Saul na si Is-boset. Pinaslang ni Baanah at ng ka- 
niyang kapatid si Is-boset habang ito ay nagpapahi- 
nga, ngunit nang dalhin nila ang ulo nito kay Da- 
vid, na katatalaga lamang noon bilang hari, iniutos 
ni David na patayin sila, putulin ang kanilang mga 
kamay at mga paa, at ibitin sila sa tabi ng tipunang- 
tubig sa Hebron.---2Sa 4:2-12. 

2. Isang Netopatita, ama ng isa sa makapangya- 
rihang mga lalaki ni David na si Heleb (Heled).---2Sa 
23:29: 1Cr 11:30. 

3. Isa na posibleng isang lider niyaong mga bu- 
malik mula sa pagkatapon sa Babilonya kasama ni 
Zerubabel.--Ezr 2:2, Ne 7:7. 

4. Isa sa “mga ulo ng bayan” na ang inapo, kung 
hindi man siya mismo, ay nagpatotoo sa “mapagka- 
katiwalaang kaayusan” ni Nehemias. (Ne 9:38, 10: 
14, 27) Maaaring siya rin ang Blg. 3. 


BABAE 
BAARA. Isa sa mga asawa ni Saharaim na Ben- 
jamita.— 1Cr 8:1, 8. 
BAASA. Ikatlong hari ng sampung-tribong ka- 


harian ng Israel, anak ni Ahias na mula sa tribo ni 
Isacar at may di-prominenteng pinagmulan. Ina- 
gaw niya ang trono sa pamamagitan ng pagpatay sa 
kaniyang hinalinhan na si Nadab, at pagkatapos ay 
sinaktan niya ang buong sambahayan ni Jeroboam, 
gaya ng inihula. (1Ha 15:27-30, 14:10) Gayunman, 
ipinagpatuloy ni Baasa ang pagsamba sa guya na 
pinasimulan ni Jeroboam, at dahil dito ay inihula rin 
ang pagkalipol ng kaniyang sariling sambahayan. 
(1Ha 16:1-4) Nang makipagdigma siya laban sa 
Juda, inudyukan ni Asa ang hari ng Sirya na ligali- 
gin si Baasa mula sa H. Pagkatapos, ang nakukuta- 
ang lunsod ng Rama, na itinatayo noon ni Baasa, ay 
winasak ni Asa. (1Ha 15:16-22, 2Cr 16:1-6, tingnan 
ang Asa Blg. 1 [Intriga at Pakikipagdigma Laban 
kay Baasa].) Pagkatapos na mamahala mula noong 
mga 975 hanggang 953 B.C.E., si Baasa ay namatay 
at inilibing sa kaniyang kabisera, ang Tirza. Ang ka- 
niyang anak na si Elah ay naging hari noong ika-26 
na taon ni Asa na hari ng Juda (1Ha 16:8), ngunit 
noong ika-27 taon ni Asa (1Ha 16:15), naghimagsik 
si Zimri at nilipol ang sambahayan ni Baasa, sa ga- 
yo'y natupad ang itinalaga ni Jehova. 


BAASEIAS. Isang inapo ni Levi sa pamamagi- 
tan ni Gersom, ninuno ng manunugtog sa templo 
na si Asap.--1Cr 6:39, 40, 43. 


BABAE [sa Ingles, woman]. Isang adultong tao 
na ang kasarian ay pambabae, isa na lampas na sa 
edad ng pagdadalaga. Ang terminong Hebreo para 
sa babae ay “sh-shah' (sa literal, isang babaing tao), 
na isinasalin ding “asawang babae.” Ang terminong 
Griego na gyne” ay isinasalin din bilang “babae” 
o “asawang babae.” 

Paglalang sa Babae. Bago pa man humingi 
ang lalaking si Adan ng taong makakasama niya, 
inilaan na ito ng Diyos na kaniyang Maylalang. Ma- 
tapos ilagay si Adan sa hardin ng Eden at ibigay sa 
kaniya ang kautusan tungkol sa punungkahoy ng 
pagkakilala ng mabuti at masama, sinabi ni Jehova: 
“Hindi mabuti para sa lalaki na manatiling nag-iisa. 
Gagawa ako ng isang katulong para sa kaniya, bi- 
lang kapupunan niya.” (Gen 2:18) Hindi niya inubli- 
ga ang lalaki na maghanap ng makakasama nito 
mula sa mga hayop, kundi dinala niya kay Adan 
ang mga hayop upang pangalanan niya ang mga 
iyon. Si Adan ay walang pagnanais na makipagtalik 
sa hayop at naobserbahan niya na wala sa mga ito 
ang angkop na maging kasama niya. (Gen 2:19, 20) 
“Dahil dito ang Diyos na Jehova ay nagpasapit ng 
isang mahimbing na tulog sa lalaki at, habang ito ay 


BABAE 


natutulog, kinuha niya ang isa sa mga tadyang nito 
at pagkatapos ay pinaghilom ang laman sa ibabaw 
nito. At ang tadyang na kinuha ng Diyos na Jehova 
mula sa lalaki ay ginawa niyang isang babae at di- 
nala niya ito sa lalaki. Nang magkagayon ay sinabi 
ng lalaki: Tto sa wakas ay buto ng aking mga buto at 
laman ng aking laman. Ito ay tatawaging Babae, sa- 
pagkat kinuha ito mula sa lalaki.” "---Gen 2:21-23. 

Posisyon at mga Pananagutan. Palibhasa'y 
nilalang mula sa lalaki, ang pag-iral ng babae ay na- 
kadepende sa lalaki. Yamang bahagi siya ng lalaki, 
anupat sila ay “isang laman,” at isa siyang kapupu- 
nan at katulong ng lalaki, siya ay sakop nito bilang 
kaniyang ulo. Nasa ilalim din siya ng kautusan na 
ibinigay ng Diyos kay Adan tungkol sa punungka- 
hoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Panana- 
gutan niyang gumawa para sa kapakanan ng lalaki. 
Magkasama silang magkakaroon ng mga anak at 
magpupuno sa mga hayop.---Gen 1:28, 2:24. 

Yamang karaniwan nang nag-aasawa ang mga 
babae noong panahon ng Bibliya, ang mga kasula- 
tang tumatalakay sa mga pananagutan ng babae ay 
kadalasang may kinalaman sa kaniyang posisyon 
bilang asawang babae. Ang pangunahing tungkulin 
ng lahat ng babae sa Israel ay maglingkod sa Diyos 
na Jehova sa tunay na pagsamba. Isang halimbawa 
nito si Abigail, na naging asawa ni David pagkama- 
tay ng kaniyang walang-kabuluhang asawang si 
Nabal. Bagaman masama ang landasing tinahak ni 
Nabal, anupat tumanggi itong gamitin ang kani- 
yang materyal na mga pag-aari upang tulungan 
si David, ang pinahiran ni Jehova, natanto ni Abiga- 
il na siya, bagaman asawa ni Nabal, ay hindi obliga- 
dong sumunod sa kaniyang asawa sa gayong pagki- 
los na salungat sa kalooban ni Jehova. Pinagpala 
siya ni Jehova nang ipakita niya ang kaniyang kata- 
tagan ukol sa tamang pagsamba sa pamamagitan 
ng pagtulong sa Kaniyang pinahiran.--1Sa 25:23- 
31, 39-42, 

Pangalawa, dapat sumunod ang babae sa kani- 
yang asawa. Pananagutan niyang magpagal para sa 
kapakanan ng sambahayan at magdulot ng kara- 
ngalan sa kaniyang ulong asawang lalaki. Ito ang 
magdudulot sa kaniya ng pinakamalaking kaluwal- 
hatian. Sinasabi ng Kawikaan 14:1: “Ang babaing 
tunay na marunong ay nagpapatibay ng kaniyang 
bahay, ngunit ginigiba iyon ng mangmang ng sari- 
li niyang mga kamay.” Dapat siyang laging magsa- 
lita ng mabuti tungkol sa kaniyang asawa upang hi- 
git itong igalang ng iba, at dapat siyang maging 
karapat-dapat na ipagmalaki ng kaniyang asawang 
lalaki. “Ang asawang babaing may kakayahan ay 
korona sa nagmamay-ari sa kaniya, ngunit ang ba- 
baing gumagawi nang kahiya-hiya ay parang kabu- 
lukan sa kaniyang mga buto.” (Kaw 12:4) Ang ka- 


276 


niyang marangal na posisyon at mga pribilehiyo 
bilang asawang babae, kasama ang mga pagpapala 
sa kaniya dahil sa kaniyang katapatan, kasipagan, at 
karunungan, ay inilalarawan sa Kawikaan kabana- 
ta 31.--Tingnan ang ASAWANG BABAE. 

Malaking bahagi ang ginampanan ng babaing He- 
breo sa pagsasanay sa kaniyang mga anak upang 
sila ay maging matuwid, magalang, at masipag, at 
kadalasa'y malaki rin ang bahagi niya sa pagpapayo 
at pagpatnubay sa kaniyang malalaki nang mga 
anak na lalaki upang mapabuti sila. (Gen 27:5-10, 
Exo 2:7-10, Kaw 1:8, 31:1, 2Ti 1:5, 3:14, 15) Ang 
mga batang babae lalo na ang sinasanay ng kani- 
lang mga ina upang maging mabubuting asawa sa 
pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga kasa- 
nayan sa pagluluto, paghahabi, at pamamahala sa 
sambahayan, samantalang ang anak na lalaki na- 
man ay tinuturuan ng ama ng isang hanapbuhay. 
Ang mga babae ay malaya ring magpahayag ng ka- 
nilang niloloob sa kanilang mga asawa (Gen 16:5, 6) 
at kung minsan ay tinutulungan nila ang kanilang 
mga asawa na makabuo ng tamang mga pasiya. 
--Gen 21:9-13, 27:46-28:4. 

Kadalasan, ang mga magulang ang pumipili ng 
babaing mapapangasawa ng kanilang anak na lala- 
ki. Ngunit sa ilalim ng Kautusan, gaya rin sa kaso ni 
Rebeka bago nito, ang babae ay binibigyan ng pag- 
kakataong magpahayag ng kaniyang damdamin at 
kalooban tungkol sa bagay na ito. (Gen 24:57, 58) 
Bagaman naging kaugalian ang poligamya dahil 
hindi isinauli ng Diyos ang orihinal na monogamya 
hanggang noong maitatag ang kongregasyong Kris- 
tiyano (Gen 2:23, 24, Mat 19:4-6, 1Ti 3:2), ang mga 
kaugnayang poligamo ay kinontrol. 

Maging ang mga kautusang militar ay nangalaga 
sa kapakanan kapuwa ng babae at lalaki sa pagpapa- 
hintulot nito na maging malaya sa paglilingkod ang 
bagong-kasal na lalaki sa loob ng isang taon. Binig- 
yan nito ang mag-asawa ng pagkakataong magka- 
roon ng anak, na isang malaking kaaliwan sa ina ha- 
bang nasa malayo ang kaniyang asawa, at lalo na 
sakaling mamatay ito sa pagbabaka.--Deu 20:7, 
24:5. 

Pantay-pantay ang pagkakapit ng mga kautusan 
sa mga lalaki at mga babae na nagkasala ng panga- 
ngalunya, insesto, bestiyalidad, at iba pang mga kri- 
men. (Lev 18:6, 23; 20:10-12; Deu 22:22) Ang mga 
babae ay hindi dapat magsuot ng damit ng lalaki at 
ang lalaki ay hindi rin dapat magsuot ng damit ng 
babae, yamang maaari itong umakay sa imoralidad, 
kasama na ang homoseksuwalidad. (Deu 22:5) Maa- 
aring makibahagi ang mga babae sa mga kapaki- 
nabangang dulot ng mga Sabbath, mga kautusan 
hinggil sa mga Nazareo, mga kapistahan, at, sa 
pangkalahatan, sa lahat ng probisyon ng Kautusan. 


277 


(Exo 20:10, Bil 6:2, Deu 12:18, 16:11, 14) Ang ina, 
gayundin ang ama, ay dapat parangalan at sundin. 
--Lev 19:3, 20:9, Deu 5:16, 27:16. 

Mga Pribilehiyo sa Kongregasyong Kristi- 
yano. Para roon sa mga tinawag ng Diyos sa 
makalangit na pagtawag (Heb 3:1) upang maging 
mga kasamang tagapagmana ni Jesu-Kristo, wa- 
lang pagkakaiba ang mga lalaki at mga babae sa es- 
pirituwal na diwa. Sumulat ang apostol: “Kayong 
lahat, sa katunayan, ay mga anak ng Diyos sa pa- 
mamagitan ng inyong pananampalataya kay Kristo 
... Walang lalaki ni babae man, sapagkat kayong la- 
hat ay iisang tao na kaisa ni Kristo Jesus.” (Gal 
3:26-28) Pawang magbabago ang kalikasan ng mga 
ito sa kanilang pagkabuhay-muli, palibhasa'y magi- 
ging mga kabahagi sila sa “tulad-Diyos na kalika- 
san,” anupat sa kalagayang iyon ay walang mga ba- 
bae, sapagkat walang kasariang pambabae sa mga 
espiritung nilalang, yamang ang sekso ay paraan ng 
Diyos upang makapagparami ang mga makalupang 
nilalang.---2Pe 1:4. 

Mga tagapaghayag ng mabuting balita. Ang 
mga babae, na tinukoy bilang “mga anak na babae” 
at “mga aliping babae" sa hula ni Joel, ay kabilang sa 
mga tumanggap ng mga kaloob ng banal na espiri- 
tu noong araw ng Pentecostes 33 C.E. Mula noong 
araw na iyon, ang mga babaing Kristiyano na binig- 
yan ng mga kaloob na ito ay nagsalita ng mga wi- 
kang banyaga na hindi nila dating nauunawaan, at 
sila ay “nanghula,” bagaman hindi ito nangangahu- 
lugan na humula sila ng mahahalagang pangyaya- 
ri sa hinaharap, kundi nagsalita sila ng mga katoto- 
hanan sa Bibliya.---Joe 2:28, 29; Gaw 1:13-15, 2:1-4, 
13-18, tingnan ang PROPETISA. 

Ang pakikipag-usap nila sa iba tungkol sa mga 
katotohanan sa Bibliya ay hindi lamang sa kanilang 
mga kapananampalataya. Bago umakyat sa langit, 
sinabi ni Jesus sa kaniyang mga tagasunod: “Ta- 
tanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating sa 
inyo ang banal na espiritu, at kayo ay magiging 
mga saksi ko kapuwa sa Jerusalem at sa buong Ju- 
dea at Samaria at hanggang sa pinakamalayong ba- 
hagi ng lupa.” (Gaw 1:8) Pagkatapos nito, noong 
araw ng Pentecostes 33 C.E., nang ibuhos sa kanila 
ang banal na espiritu, ang buong grupo ng mga 
120 alagad (kabilang ang ilang babae) ay binig- 
yang-kapangyarihan upang maging kaniyang mga 
saksi (Gaw 1:14, 15: 2:3, 4): at kalakip sa hula ni Joel 
(2:28, 29) na sinipi ni Pedro nang pagkakataong iyon 
ang pagtukoy sa mga babaing iyon. Kaya napabi- 
lang sila sa mga may pananagutan na maging mga 
saksi ni Jesus “sa Jerusalem at sa buong Judea at 
Samaria at hanggang sa pinakamalayong bahagi ng 
lupa.” Kasuwato nito, nang maglaon ay iniulat ng 
apostol na si Pablo na sina Euodias at Sintique sa Fi- 
lipos ay “nagpunyaging kaagapay [niya] sa mabu- 


BABAE 


ting balita”: at binanggit ni Lucas na si Priscila ay 
kasama ng asawa nito na si Aquila sa 'Pagpapaliwa- 
nag ng daan ng Diyos' sa Efeso.--Fil 4:2, 3, Gaw 
18:26. 

Mga pulong ng kongregasyon. May mga pu- 
long noon kung saan makapananalangin o ma- 
kapanghuhula ang mga babaing ito bastat may 
suot silang talukbong sa ulo. (1Co 11:3-16, ting- 
nan ang TALUKBONG SA ULO.) Gayunman, sa pana- 
hon ng mga pulong na maliwanag na pangmadla, 
kung kailan ang “buong kongregasyon” gayundin 
ang “mga di-sumasampalataya” ay nagkakatipon sa 
isang dako (1Co 14:23-25), ang mga babae ay dapat 
“manatiling tahimik.” Kung “may anumang bagay 
na nais nilang matutuhan, maaari nilang tanungin 
ang kani-kanilang asawa sa bahay, sapagkat kahiya- 
hiya na ang isang babae ay magsalita sa isang kon- 
gregasyon.'---1Co 14:31-35. 

Bagaman hindi pinahihintulutang magturo sa ka- 
pulungan ng kongregasyon, ang isang babae ay ma- 
aaring magturo sa mga taong nasa labas ng kongre- 
gasyon na nais matuto ng katotohanan sa Bibliya at 
ng mabuting balita tungkol kay Jesu-Kristo (iham- 
bing ang Aw 68:11), at maaari rin siyang maging 
“guro ng kabutihan” sa nakababatang mga babae 
(at mga bata) sa loob ng kongregasyon. (Tit 2:3-5) 
Ngunit hindi siya magkakaroon ng awtoridad sa 
isang lalaki o makikipagtalo sa mga lalaki, gaya ha- 
limbawa sa mga pulong ng kongregasyon. Dapat ni- 
yang tandaan ang nangyari kay Eva at ang sinabi 
ng Diyos na magiging posisyon ng babae pagkata- 
pos na magkasala sina Adan at Eva.--1ITi 2:11-14, 
Gen 3:16. 

Mga lalaki ang naglilingkod bilang tagapanga- 
siwa o ministeryal na lingkod. Nang talakayin 
ang “mga kaloob na mga tao" na ibinigay ni Kristo 
sa kongregasyon, walang binanggit na mga babae. 
Ang mga salitang “mga apostol,” “mga propeta,” 
“mga ebanghelisador,” “mga pastol,” at “mga guro" 
ay pawang nasa kasariang panlalaki. (Efe 4:8, 11) 
Ganito ang salin ng American Translation sa Efeso 
4:11: “At ibinigay niya sa atin ang ilang lalaki bilang 
mga apostol, ang ilan bilang mga propeta, ang ilan 
bilang mga misyonero, ang ilan bilang mga pastor 
at mga guro."--Ihambing ang Mo, NW; gayundin 
ang Aw 68:18. 

Lubusang kasuwato nito, nang sumulat ang apos- 
tol na si Pablo kay Timoteo tungkol sa mga kuwa- 
lipikasyon para sa mga posisyon ng paglilingkod 
ng “mga tagapangasiwa” (epi'sko-poi), na “matatan- 
dang lalaki” rin (presby teroi), at ng “mga minister- 
yal na lingkod” (di:a'ko-'noi) sa kongregasyon, espesi- 
piko niyang sinabi na ang mga ito ay dapat na mga 
lalaki at, kung may asawa, siya'y dapat na “asawa 
ng isang babae.” Walang tinalakay ang sinuman sa 
mga apostol tungkol sa katungkulan ng “diyakonisa” 


BABAE 


(di'-a:ko'nis:sa).--1Ti 3:1-13, Tit 1:5-9, ihambing ang 
Gaw 20:17, 28, Fil 1:1. 

Bagaman tinukoy si Febe (Ro 16:1) bilang isang 
“ministro” (di'a'ko:'nos, walang Griegong pamanggit 
na pantukoy), maliwanag na hindi siya isang inata- 
sang babaing ministeryal na lingkod sa kongre- 
gasyon, sapagkat walang probisyon ang Kasulatan 
para sa gayong posisyon ng mga babae. Hindi sina- 
bihan ng apostol ang kongregasyon na tatanggap 
sila ng mga tagubilin mula kay Febe kundi sa halip 
ay na malugod nila siyang tanggapin at “tulungan 
siya sa anumang bagay na kakailanganin niya sila.” 
(Ro 16:2) Maliwanag na ang pagtukoy ni Pablo sa 
kaniya bilang isang ministro ay may kinalaman sa 
gawain ni Febe sa pagpapalaganap ng mabuting ba- 
lita, at tinukoy niya si Febe bilang isang babaing mi- 
nistro na kaugnay sa kongregasyon sa Cencrea. 
--Ihambing ang Gaw 2:17, 18. 

Sa tahanan. Ang babae ay inilalarawan sa Ka- 
sulatan bilang “isang mas mahinang sisidlan, yaong 
may katangiang pambabae.” Dapat siyang pakitu- 
nguhan ng kaniyang asawa alinsunod dito. (1Pe 3:7) 
Marami siyang pribilehiyo, gaya ng pagtuturo sa 
mga anak at pamamahala sa mga gawain sa sam- 
bahayan, sa ilalim ng pagsang-ayon at patnubay ng 
kaniyang asawa. (1Ti 5:14, 1Pe 3:1, 2, Kaw 1:8, 6:20, 
kab 31) Dapat siyang magpasakop sa kaniyang asa- 
wa. (Efe 5:22-24) Dapat niyang ibigay sa kaniyang 
asawa ang kaukulang pangmag-asawa.--- 1Co 7:3-5. 

Kagayakan. Hindi kailanman hinahatulan ng 
Bibliya ang paggamit ng palamuti sa pananamit 
o ang pagsusuot ng mga alahas, ngunit iniuutos nito 
na dapat maging mahinhin at angkop ang panana- 
mit ng isa. Itinagubilin ng apostol na dapat maging 
maayos ang damit ng mga babae at dapat nilang 
gayakan ang kanilang sarili nang “may kahinhinan 
at katinuan ng pag-iisip.” Hindi mga istilo ng buhok, 
mga palamuti, at mamahaling pananamit ang dapat 
pagtuunan ng pansin kundi sa halip ay ang mga ba- 
gay na makadaragdag sa espirituwal na kaganda- 
han, samakatuwid nga, “mabubuting gawa” at “ang 
lihim na pagkatao ng puso sa walang-kasiraang ka- 
suutan ng tahimik at mahinahong espiritu. ”--1ITi 2: 
9, 10, 1Pe 3:3, 4; ihambing ang Kaw 11:16, 22, 31:30. 

Sinabihan ng apostol na si Pedro ang gayong ma- 
pagpasakop na mga babae na nagpapamalas ng ma- 
linis, kagalang-galang, at makadiyos na paggawi na 
“kayo ay naging mga anak [ni Sara], kung patuloy 
kayong gumagawa ng mabuti at hindi natatakot sa 
anumang sanhi ng kakilabutan.” Kaya ang mga asa- 
wang babaing ito ay may napakadakilang pribilehi- 
yo, hindi dahil sa sila'y mga inapo sa laman ng ta- 
pat na si Sara kundi dahil tinutularan nila siya. Si 
Sara ay nagkapribilehiyong magsilang kay Isaac at 
maging isang ninuno ni Jesu-Kristo, na siyang pa- 
ngunahing “binhi ni Abraham." (Gal 3:16) Sa gayon, 


278 


ang mga Kristiyanong asawang babae, habang pi- 
natutunayan nilang sila ay makasagisag na mga 
anak na babae ni Sara maging sa pakikitungo sa ka- 
nilang mga asawang di-sumasampalataya, ay ti- 
yak na tatanggap ng malaking gantimpala mula sa 
Diyos.--1Pe 3:6; Gen 18:11, 12, 1Co 7:12-16. 

Mga Babaing Naglingkod kay Jesus. Ang 
mga babae ay nagkaroon ng mga pribilehiyo may 
kaugnayan sa ministeryo ni Jesus sa lupa, ngunit 
hindi ng mga pribilehiyo na ibinigay sa 12 apostol at 
sa 70 ebanghelisador. (Mat 10:1-8, Luc 10:1-7) Ma- 
raming babae ang naglingkod kay Jesus mula sa ka- 
nilang mga tinatangkilik. (Luc 8:1-3) Ang isa ay 
nagbuhos sa kaniya ng langis ilang araw bago siya 
mamatay, at dahil sa ginawa nito ay nangako si Je- 
sus: “Saanman ipangaral ang mabuting balitang ito 
sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babaing ito ay 
sasabihin din bilang pag-alaala sa kaniya.” (Mat 
26:6-13: Ju 12:1-8) Nagpakita si Jesus sa ilang babae 
noong araw ng kaniyang pagkabuhay-muli, at sa 
iba pang mga babae pagkatapos nito.---Mat 28: 1-10, 
Ju 20:1-18. 

Makasagisag na Paggamit. Sa ilang pagkaka- 
taon, ang mga babae ay ginagamit sa makasagisag 
na paraan upang kumatawan sa mga kongregasyon 
o mga organisasyon ng mga tao. Ginagamit din sila 
upang sumagisag sa mga lunsod. Ang niluwalha- 
ting kongregasyon ni Kristo ay tinutukoy bilang ka- 
niyang “kasintahang babae,” anupat tinatawag ding 
“ang banal na lunsod, ang Bagong Jerusalem. ”--Ju 
3:29, Apo 21:2, 9, 19:7; ihambing ang Efe 5:23-27: 
Mat 9:15; Mar 2:20, Luc 5:34, 35. 

Kinausap ni Jehova ang kongregasyon o bansa ng 
Israel bilang Kaniyang 'babae, yamang siya ang 
“asawang nagmamay-ari” rito dahil sa ugnayan sa 
pagitan nila salig sa tipang Kautusan. Sa mga hula 
ng pagsasauli, tinukoy niya ang Israel bilang kani- 
yang asawa, anupat kung minsan ay ipinatutungkol 
niya ang kaniyang mga salita sa Jerusalem, ang pa- 
ngasiwaang lunsod ng bansang iyon. Ang “mga 
anak na lalaki” at “mga anak na babae” (Isa 43:5-7) 
ng babaing ito ay ang mga kabilang sa bansang Is- 
rael.--Isa 51:17-23, 52:1, 2: 54:1, 5, 6, 11-13, 66:10- 
12, Jer 3:14: 31:31, 32. 

Sa maraming pagkakataon, ang ibang mga bansa 
o mga lunsod ay tinutukoy bilang mga babae, gaya 
ng Moab (Jer 48:41), Ehipto (Jer 46:11), Raba ng 
Ammon (Jer 49:2), Babilonya (Jer 51:13), at maka- 
sagisag na Babilonyang Dakila.--Apo 17:1-6, ting- 
nan ang ANAK NA BABAE, ANAK, BABILONYANG DAKILA. 

Ang “babae” sa Genesis 3:15. Noong pana- 
hong sentensiyahan ng Diyos ang mga magulang 
ng sangkatauhan, sina Adan at Eva, nangako siya 
na isang binhi ang iluluwal ng “babae” at ito ang du- 
durog sa ulo ng serpiyente. (Gen 3:15) Isa itong “sa- 


279 


gradong lihim” na nilayon ng Diyos na isiwalat sa 
kaniyang takdang panahon. (Col 1:26) May ilang ka- 
lagayan noong panahong ibigay ang makahulang 
pangako na nagpapahiwatig kung sino ang “babae.” 
Yamang ang binhi niya ang dudurog sa ulo ng ser- 
piyente, kailangang nakahihigit ito sa isang taong 
binhi, sapagkat ipinakikita ng Kasulatan na hindi 
isang literal na ahas sa lupa ang pinatungkulan ng 
mga salita ng Diyos. Ipinakikita sa Apocalipsis 12:9 
na ang “serpiyente” ay si Satanas na Diyablo, isang 
espiritung persona. Dahil dito, ang “babae” sa hula 
ay hindi isang taong babae, gaya ni Maria na ina ni 
Jesus. Nililinaw ito ng apostol sa Galacia 4:21-31. 
--Tingnan ang BINHI. 

Sa tekstong ito, tinukoy ng apostol ang malayang 
asawa ni Abraham at ang kaniyang babae na si Ha- 
gar at sinabing si Hagar ay katumbas ng literal na 
lunsod ng Jerusalem sa ilalim ng tipang Kautusan, 
na ang “mga anak” ay ang mga mamamayan ng 
bansang Judio. Sinabi ni Pablo na ang asawa ni 
Abraham na si Sara ay katumbas naman ng “Jeru- 
salem sa itaas,” ang espirituwal na ina ni Pablo at ng 
kaniyang mga kasamahang inianak sa espiritu. Ang 
makalangit na “ina” na ito ay siya ring “ina” ni Kris- 
to, na panganay sa kaniyang espirituwal na mga ka- 
patid, na pawang nagmula sa Diyos bilang kanilang 
Ama.--Heb 2:11, 12; tingnan ang MALAYANG BABAE. 

Makatuwiran lamang at kaayon ng Kasulatan na 
ang “babae” sa Genesis 3:15 ay isang espirituwal na 
“babae.” At kung paanong ang “kasintahang babae,” 
o “asawa,” ni Kristo ay hindi isang indibiduwal na 
babae, kundi isang kalipunan, na binubuo ng mara- 
ming espirituwal na miyembro (Apo 21:9), ang “ba- 
bae” na nagluluwal ng espirituwal na mga anak ng 
Diyos, ang 'asawa' ng Diyos (na inihula sa nabang- 
git na mga salita nina Isaias at Jeremias), ay binu- 
buo ng maraming espirituwal na mga persona. Iyon 
ay isang kalipunan ng mga persona, isang makala- 
ngit na organisasyon. 

Ang “babae” na ito ay inilalarawan sa pangitain ni 
Juan sa Apocalipsis kabanata 12. Ipinakikita roon na 
nagluluwal ito ng isang anak na lalaki, isang tagapa- 
mahala na “magpapastol sa lahat ng mga bansa tag- 
lay ang isang tungkod na bakal.” (Ihambing ang Aw 
2:6-9, 110:1, 2.) Nang ibigay kay Juan ang pangita- 
ing ito, matagal na panahon nang ipinanganak si Je- 
sus bilang tao at pinahiran bilang Mesiyas ng Diyos. 
Yamang maliwanag na may kinalaman ito sa perso- 
na ring iyon, tiyak na tumutukoy ito, hindi sa kapa- 
nganakan ni Jesus bilang tao, kundi sa iba pang 
pangyayari, samakatuwid nga, sa pagtatalaga sa ka- 
niya sa kapangyarihan ng Kaharian. Samakatuwid, 
ang pagsilang ng Mesiyanikong Kaharian ng Diyos 
ang inilalarawan dito. 

Sa dakong huli, ipinakikitang pinag-uusig ni Sata- 
nas ang “babae” at nakikipagdigma ito sa “mga na- 


BABAE 


lalabi sa kaniyang binhi.” (Apo 12:13, 17) Yamang 
makalangit ang “babae,” at sa panahong iyon ay na- 
ihagis na si Satanas sa lupa (Apo 12:7-9), hindi na 
nito maaabot ang makalangit na mga personang 
bumubuo sa “babae,” ngunit maaabot nito ang mga 
nalalabi sa “binhi” ng babae, ang kaniyang mga 
anak, ang mga kapatid ni Jesu-Kristo na naririto pa 
sa lupa. Sa ganitong paraan pinag-uusig ni Satanas 
ang “babae.” 

Iba pang paggamit. Nang ihula niya ang tag- 
gutom na sasapit sa Israel kung susuway sila at si- 
sirain nila ang kaniyang tipan, sinabi ng Diyos: 
“Sampung babae ang magluluto nga ng inyong tina- 
pay sa iisang pugon at isasauli ang inyong tinapay 
ayon sa timbang.” Magiging napakatindi ng taggu- 
tom anupat isang pugon lamang ang kakailanganin 
ng sampung babae, samantalang karaniwan ay gu- 
magamit sila ng tig-iisang pugon.--Lev 26:26. 

Matapos babalaan ang Israel hinggil sa mga kapa- 
hamakang sasapit sa kaniya dahil sa kaniyang ka- 
walang-katapatan, sinabi ni Jehova sa pamama- 
gitan ni Isaias na propeta: “At pitong babae ang 
susunggab nga sa isang lalaki sa araw na iyon, na 
sinasabi: 'Kami ay kakain ng aming sariling tinapay 
at magbibihis ng aming sariling mga balabal; tawa- 
gin lamang sana kami sa iyong pangalan upang ma- 
alis ang aming kadustaan.” (Isa 4:1) Sa naunang 
dalawang talata (Isa 3:25, 26), binanggit ng Diyos 
na ang mga lalaki ng Israel ay mabubuwal sa dig- 
maan. Kaya sinasabi niya sa Israel kung paano ma- 
aapektuhan ng gayong mga kalagayan ang kalalaki- 
han ng bansa, anupat magiging napakakaunti nila 
kung kaya maraming babae ang pipisan sa iisang 
lalaki. Magagalak silang tanggapin ang pangalan 
niya at mapag-ukulan ng kaniyang pansin, kahit 
may kahati silang ibang mga babae. Tatanggapin 
nila ang poligamya o ang pagiging pangalawahing 
asawa basta magkaroon sila ng maliit na bahagi sa 
buhay ng isang lalaki, anupat sa paanuman ay ma- 
aalis ang kadustaan ng pagkabalo o kawalang-asawa 
at ng di-pagkakaroon ng anak. 

Sa isang hula na umaaliw sa Israel, sinabi ni Jeho- 
va: “Hanggang kailan ka babaling dito't doon, O di- 
tapat na anak na babae? Sapagkat si Jehova ay lu- 
malang ng isang bagong bagay sa lupa: Palilibutan 
ng isang babae ang matipunong lalaki.” (“Ang babae 
ang manunuyo sa lalaki!” AT) (Jer 31:22) Hanggang 
noong panahong iyon, ang Israel, na may kaugna- 
yan sa Diyos bilang Kaniyang asawa dahil sa tipang 
Kautusan, ay bumabaling “dito't doon” sa kawalang- 
katapatan. Ngayon ay inaanyayahan ni Jehova ang 
“dalaga ng Israel” na magtayo ng mga palatandaan 
sa daan at ng mga posteng tanda upang maging 
giya niya pabalik at na ituon niya ang kaniyang puso 
sa lansangang-bayan na daraanan niya pabalik. (Jer 
31:21) Nalagay ni Jehova sa kaniya ang Kaniyang 


BABAE BILANG PANGALAWAHING ASAWA 


espiritu upang masabik siyang bumalik. Sa gayon, 
kung paanong palilibutan ng isang babae ang kani- 
yang asawa upang maibalik ang mabuting kaugna- 
yan niya rito, gayundin naman palilibutan ng Israel 
ang Diyos na Jehova upang maibalik ang mabuting 
kaugnayan niya kay Jehova bilang kaniyang asawa. 

“Ang ninanasa ng mga babae.” Tungkol sa 
“hari ng hilaga,” sinabi ng hula ni Daniel: “Ang 
Diyos ng kaniyang mga ama ay hindi niya isasaa- 
lang-alang, at ang ninanasa ng mga babae at ang 
lahat ng iba pang diyos ay hindi niya isasaalang- 
alang, kundi dadakilain niya ang kaniyang sarili 
nang higit kaysa sa lahat. Ngunit sa diyos ng mga 
tanggulan, sa kaniyang posisyon ay magbibigay 
siya ng kaluwalhatian.” (Dan 11:37, 38) Ang “mga 
babae” rito ay maaaring kumakatawan sa mas ma- 
hihinang bansa na naging ‘mga utusang babae’ ng 
“hari ng hilaga,” bilang mas mahihinang sisidlan. 
Mayroon silang mga diyos na ninanasa at sinasam- 
ba, ngunit winawalang-halaga ng “hari ng hilaga” 
ang mga ito at nagbibigay-galang sa isang diyos ng 
militarismo. 

Ang makasagisag na “mga balang.” Sa pangi- 
tain hinggil sa makasagisag na “mga balang” sa 
Apocalipsis 9:1-11, ang mga balang na ito ay inila- 
larawang may “buhok na gaya ng buhok ng mga 
babae.” Kaayon ng simulain sa Kasulatan na ang 
mahabang buhok ng babae ay tanda ng pagpapasa- 
kop niya sa kaniyang ulong asawang lalaki, ang bu- 
hok ng makasagisag na “mga balang" na ito ay ma- 
lamang na kumakatawan sa pagpapasakop nila sa 
isa na ipinakikita sa hula bilang kanilang ulo at hari. 
--Tingnan ang ABADON. 

144,000 'hindi nadungisan ng mga babae. 
Sa Apocalipsis 14:1-4, ang 144,000 na nakatayo sa 
Bundok Sion kasama ng Kordero ay sinasabing “bi- 
nili mula sa lupa. Ito ang mga hindi nagparungis ng 
kanilang sarili sa mga babae: sa katunayan, sila ay 
mga birhen.” Ang mga ito ay ipinakikitang may 
mas matalik na kaugnayan sa Kordero kaysa sa iba, 
anupat sila lamang ang lubos na natuto ng “bagong 
awit.” (Apo 14:1-4) Ipinahihiwatig nito na sila ang 
bumubuo sa “kasintahang babae” ng Kordero. (Apo 
21:9) Sila ay espirituwal na mga persona, gaya ng 
ipinakikita ng bagay na nakatayo sila sa makalangit 
na Bundok Sion kasama ng Kordero. Samakatuwid, 
ang “hindi nila pagpaparungis ng kanilang sarili sa 
mga babae" at ang kanilang pagiging “mga birhen” 
ay hindi nangangahulugan na walang sinuman sa 
144,000 ang nakapag-asawa, sapagkat hindi naman 
pinagbabawalan ng Kasulatan na mag-asawa ang 
mga tao sa lupa na magiging mga kasamang taga- 
pagmana ni Kristo. (1Ti 3:2, 4:1, 3) Hindi rin nito 
ipinahihiwatig na ang 144,000 ay puro lalaki, sapag- 
kat “walang lalaki ni babae man” kung tungkol sa 
espirituwal na kaugnayan ng mga kasamang taga- 


, 


280 


pagmana ni Kristo. (Gal 3:28) Kaya tiyak na ang 
“mga babae” ay makasagisag na mga babae, walang 
alinlangang tumutukoy sa mga relihiyosong organi- 
sasyon gaya ng Babilonyang Dakila at sa kaniyang 
‘mga anak na babae,' na huwad na mga relihiyosong 
organisasyon, anupat kung ang isa ay sasapi o ma- 
kikibahagi sa mga ito ay magkakaroon siya ng ka- 
pintasan. (Apo 17:5) Ang makasagisag na paglalara- 
wang ito ay kaayon ng kahilingan sa Kautusan 
na isang dalaga o birhen ang dapat kunin ng mata- 
as na saserdote ng Israel bilang asawa, yamang si 
Jesu-Kristo ang dakilang Mataas na Saserdote ni Je- 
hova.--Lev 21:10, 14: 2Co 11:2, Heb 7:26. 

May kinalaman sa pagtawag ni Jesus kay Maria sa 
terminong “babae,” tingnan ang MARIA Blg. 1 (Igi- 
nalang at Minahal ni Jesus). 


BABAE BILANG PANGALAWAHING 
ASAWA. Sa mga Hebreo, ang babae, o concu- 
bine, ng isang lalaki ay kaniyang pangalawahing 
asawa at kung minsan ay tinutukoy bilang kaniyang 
asawa. Lumilitaw na ang gayong mga babae ay 
mga alipin, na alinman sa tatlong uri: (1) isang ba- 
baing Hebreo na ipinagbili ng kaniyang ama (Exo 
21:7-9), (2) isang banyagang aliping babae na bini- 
li, o (3) isang babaing banyaga na nabihag sa dig- 
maan (Deu 21:10-14). Ang ilan ay mga aliping 
babae o mga utusang babae ng malayang mga asa- 
wang babae na gaya nina Sara, Lea, at Raquel. 
--Gen 16:3, 4: 30:3-13, Huk 8:31; 9:18. 

Umiiral na ang pagkakaroon ng mga babae (con- 
cubinage) bago pa ibinigay ang tipang Kautusan at 
kinilala at kinontrol ito ng Kautusan, na nangalaga 
sa mga karapatan kapuwa ng mga asawa at ng mga 
babae. (Exo 21:7-11, Deu 21:14-17) Hindi tinaglay 
ng mga babae ang lahat ng karapatan ng isang tu- 
nay na asawa, at ang isang lalaki ay maaaring mag- 
karoon ng maraming asawa bukod pa sa kaniyang 
mga babae. (1Ha 11:3, 2Cr 11:21) Kapag ang asa- 
wang babae ay baog, kung minsan ay ibinibigay 
niya sa kaniyang asawa ang kaniyang utusang ba- 
bae upang maging babae nito, at ang anak na isisi- 
lang ng gayong babae ay ituturing na anak ng ma- 
layang asawang babae na kaniyang amo. (Gen 16:2: 
30:3) Ang mga anak ng mga babaing ito ay lehiti- 
mo at maaaring pamanahan.---Gen 49: 16-21: iham- 
bing ang Gen 30:3-12. 

Ayon sa kaugalian sa Silangan, ang mga asawa at 
mga babae ng hari ay maaari lamang mapunta 
sa kaniyang legal na kahalili. Kaya naman si Ab- 
salom, na nagpakita ng napakatinding kawalang- 
galang kay David, ay nagsikap na makuha ang pag- 
hahari sa pamamagitan ng pagsiping sa sampung 
babae ng kaniyang ama na si David. (2Sa 16:21, 22) 
Noong nakaluklok na sa trono si Haring Solomon, si 
Adonias, isang nakatatandang kapatid ni Solomon, 


281 


na dati nang nagtangkang umagaw sa paghahari, 
ay lumapit sa ina ni Solomon na si Bat-sheba at nag- 
sabi: “Alam na alam mo na ang paghahari ay magi- 
ging akin sana,” at saka sinabi sa kaniya na hilingin 
kay Solomon si Abisag na Sunamita, na waring iti- 
nuturing na isang asawa o babae ni David. Galit na 
sumagot si Solomon: “Hilingin mo rin para sa kani- 
ya ang paghahari,” at pagkatapos ay iniutos niyang 
patayin si Adonias, na nagpapahiwatig na ang kahi- 
lingan ni Adonias ay itinuring niya na isang pag- 
sisikap upang agawin ang kaharian.--1Ha 1:5-7, 
2:13-25. 

Hindi isinauli ng Diyos ang orihinal na pamanta- 
yan ng monogamya na itinatag niya sa hardin ng 
Eden hanggang noong dumating si Jesu-Kristo sa 
lupa. Gayunman, ipinagsanggalang niya sa pama- 
magitan ng batas ang mga babaing pangalawahing 
asawa. Ang pagkakaroon ng gayong mga babae ay 
nakatulong nang malaki upang mabilis na lumago 
ang populasyon ng Israel.---Mat 19:5, 6; 1Co 7:2, 1Ti 
3:2, tingnan ang PAG-AASAWA (Poligamya). 

Makasagisag na Paggamit. [Inihalintulad ng 
apostol na si Pablo si Jehova sa asawang lalaki ng 
isang malayang asawang babae, ang “Jerusalem sa 
itaas,” na siyang “ina” ng mga Kristiyanong inianak 
sa espiritu, kung paanong si Abraham ay asawa ni 
Sara. Inihambing niya ang kaugnayan ni Jehova sa 
bansang Israel, na kinakatawanan ng kabiserang 
lunsod ng Jerusalem, sa kaugnayan ng isang asa- 
wang lalaki sa kaniyang babae. Sa pamamagitan ng 
tipang Kautusan, naging 'asawa' ni Jehova ang Je- 
rusalem bilang isang “alilang babae,” isang ‘babae’ 
niya, katulad ng kaugnayan ni Abraham sa kani- 
yang alipin at babae na si Hagar.--Gal 4:22-29, 
ihambing ang Isa 54:1-6. 


BABAING BABOY. 


BABEL [Kaguluhan]. Isa sa mga unang lunsod 
na itinayo pagkatapos ng Baha. Sa lugar na ito “gi- 
nulo [ng Diyos] ang wika ng buong lupa.” (Gen 11:9) 
Ang pangalan ay hinalaw sa pandiwang baal, na- 
ngangahulugang “guluhin.” Palibhasa'y inaakala ng 
lokal na mga mamamayan na ang kanilang lunsod 
ang sentro ng pamahalaan ng Diyos, sinasabi nila 
na ang pangalan ay pinagsamang Bab (Pintuang- 
daan) at ilu (Diyos), nangangahulugang “Pintuang- 
daan ng Diyos.” 

Ang kaharian ng balakyot na si Nimrod, ang “ma- 
kapangyarihang mangangaso na salansang kay Jeho- 
va,” ay nagsimula sa Babel, “sa lupain ng Sinar,” sa 
mabanlik na kapatagan na nagmula sa naipong lupa 
ng bumabahang mga ilog ng Eufrates at ng Tigris. 
(Gen 10:9, 10) Walang mga bato na magagamit sa 
konstruksiyon, kaya ginamit ng mga tagapagtayo 
ang maraming deposito ng luwad. “Gumawa tayo ng 


Tingnan ang BABOY. 


BABILONYA 


mga laryo at lutuin ang mga iyon sa pamamagitan ng 
apoy,” ang sabi nila. Dahil walang apog, ang argama- 
sa ay gawa sa bitumen.---Gen 11:3. 

Ang proyekto sa Babel na salungat sa kalooban ng 
Diyos ay nakasentro sa pagtatayo ng isang relihiyo- 
song tore “na ang taluktok nito ay nasa langit.” Hin- 
di ito itinayo para sa pagsamba at pagpuri kay Jeho- 
va, kundi inialay ito sa huwad at gawang-taong 
relihiyon, anupat ang motibo ng mga tagapagtayo 
ay ang makagawa ng “bantog na pangalan. ”---Gen 
11:4. 

Maaaring matantiya ang panahon kung kailan isi- 
nagawa ang gayong pagtatayo batay sa sumusu- 
nod na impormasyon: Si Peleg ay nabuhay mula 
2269 hanggang 20830 B.C.E. Ang pangalan niya 
ay nangangahulugang “Pagkakabaha-bahagi,” sa- 
pagkat “nang kaniyang mga araw ay nabahagi ang 
lupa [samakatuwid nga, “ang populasyon ng lupa']”: 
“pinangalat sila ni Jehova mula roon sa ibabaw ng 
buong lupa.” (Gen 10:25, 11:9) Binabanggit sa isang 
teksto ni Sharkalisharri, hari ng Agade (Acad) no- 
ong panahon ng mga patriyarka, ang tungkol sa 
pagkukumpuni niya sa isang templong tore sa Babi- 
lonya, na nagpapahiwatig na mayroon nang gayong 
istraktura bago pa siya maghari. 


BABILONYA [Kaguluhan]. 

1. Ang pangalang ibinigay sa Babel nang magla- 
on. Ang bantog na lunsod na ito ay nasa kahabaan 
ng Ilog Eufrates sa Kapatagan ng Sinar humigit- 
kumulang 870 km (540 mi) sa S ng Jerusalem at 
mga 80 km (50 mi) sa T ng Baghdad. Ang mga 
guho ng Babilonya ay sumasaklaw sa isang mala- 
wak na dako na hugis-tatsulok. Ilang gulod ang na- 
kapangalat sa dakong ito. Taglay pa rin ng Tell Babil 
(Mujelibe), sa hilagaang bahagi ng tatsulok, ang si- 
naunang pangalan at ito ay mga 10 km (6 na mi) sa 
H ng Hilla, Iraq.--Tingnan ang BABILONYA Blg. 2: 
SINAR. 

Ang lunsod ay nasa magkabilang panig ng 
Ilog Eufrates. Napalilibutan ito ng doblihang pader, 
anupat dahil dito ay waring hindi ito maigugupo. 

Ang panloob na muralya, na yari sa magagas- 
pang na laryo, ay binubuo ng dalawang pader. Ang 
panloob na pader ay 6.5 m (21.5 piye) ang kapal. 
Ang panlabas na pader naman, na nasa layong 7 m 
(23 piye), ay mga 3.5 m (11.5 piye) ang kapal. Ang 
mga pader na ito ay sinuhayan ng pandepensang 
mga tore, na nagsilbi ring pampatibay sa istraktura 
ng mga pader. Isang pantalan na gawa sa nilutong 
laryo na inilatag sa bitumen ang nasa labas, mga 
20 m (66 na piye) mula sa panlabas na pader. Sa la- 
bas ng pader na ito ay may isang bambang na ko- 
nektado sa Eufrates sa dakong H at T ng lun- 
sod. Naglaan ito ng suplay ng tubig at gayundin 
ng proteksiyon laban sa mga hukbo ng kaaway. 


BABILONYA 


Ipinahihiwatig ng mga dokumentong Babilonyo na 
walong pintuang-daan ang nagsilbing pasukan pa- 
tungo sa loob ng lunsod. Sa ngayon, apat na sa mga 
pintuang-daan ng Babilonya ang natuklasan at na- 
hukay. 

Ang panlabas na muralya sa S ng Eufrates ay idi- 
nagdag ni Nabucodonosor II (na nagwasak sa tem- 
plo ni Solomon), anupat binakuran niya ang isang 
malaking bahagi ng kapatagan sa dakong H, S, at T 
upang mapagkanlungan ng mga taong tumatakas 
mula sa karatig na mga lugar kung panahon ng dig- 
maan. Ang panlabas na muralyang ito ay binubuo 
rin ng dalawang pader. Ang panloob na pader, na 
gawa sa mga laryong di-hinurno, ay mga 7 m 
(23 piye) ang kapal at sinusuhayan ng pandepen- 
sang mga tore. Sa kabilang panig nito, sa layong 
mga 12 m (40 piye), naroroon ang panlabas na pa- 
der na yari sa mga laryong hinurno at na binubuo 
ng dalawang bahagi na may mga toreng magkaka- 
ugnay: ang isang bahagi ay halos 8 m (26 na piye) 


Lunsod ng Sinaunang Babilonya 


ai a 
N 


Bagong Lunsod 
N 


282 


ang kapal, at ang karatig na bahagi naman ay mga 
3.5 m (11.5 piye) ang kapal. 

Pinagdugtong ni Nabonido ang mga dulo ng pan- 
labas na muralya sa pamamagitan ng pagtatayo ng 
isang pader sa kahabaan ng silanganing pampang 
ng ilog. Ang pader na ito ay mga 8.5 m (28 piye) 
ang lapad at mayroon ding mga tore at isang pan- 
talan na 3.5 m (11.5 piye) ang lapad. 

Sinasabi ni Herodotus, Griegong istoryador ng 
ikalimang siglo B.C.E., na sa magkabilang panig ng 
Ilog Eufrates ay may tuluy-tuloy na pantalan, na 
nakahiwalay mula sa mismong lunsod sa pamama- 
gitan ng mga pader na may mga pintuang-daanan. 
Ayon sa kaniya, ang mga pader ng lunsod ay mga 
90 m (295 piye) ang taas, 26.5 m (87 piye) ang ka- 
pal, at mga 95 km (59 na mi) ang haba. Gayunman, 
waring pinalabis ni Herodotus ang mga imporma- 
syong ito may kinalaman sa Babilonya. Ipinakikita 
ng arkeolohikal na katibayan na ang Babilonya ay 
mas maliit, anupat ang panlabas na muralya ay mas 


| 


Palasyong 
Pantag-araw 


— Ishtar Gate 
z Hanging Gardens 


Palasyo =A p 
ng Lunsod - EN 


-5 


"aa =i pb ni Marduk 


maa? E es Processional >s 
n Pintuang- Kas a i i 
a] daan NG O: bug? À a 


283 


maikli at mas mababa. Wala pang natuklasang kati- 
bayan na nagpapatunay na may isang pantalan sa 
kahabaan ng kanluraning pampang ng ilog. 

May mga lansangang papasok sa lunsod mula sa 
mga pintuang-daan ng pagkalaki-laking mga pader. 
Ang Processional Way, na pangunahing kalsada, ay 
may latag na bato at ang mga pader sa gilid nito ay 
napapalamutian ng mga leon. (LARAWAN, Tomo 2, 
p. 323) Kinumpuni at pinalaki ni Nabucodonosor II 
ang lumang palasyo at itinayo niya ang isang pa- 
lasyong pantag-araw na nasa layong mga 2 km 
(1.5 mi) sa hilaga. Nagtayo rin siya ng isang mala- 
king istraktura na baytang-baytang at may mga 
arko ang mga pasukan, na kilala bilang ang Hanging 
Gardens ng Babilonya at napabantog bilang isang 
“kamangha-manghang gawa ng sinaunang daig- 
dig.” 

Ang malawak na metropolis na ito na nasa mag- 
kabilang panig ng daanang-tubig ng Eufrates ay 
sentro ng komersiyo at industriya ng kalakalang 


BABILONYA 


pandaigdig. Hindi lamang ito isang mahalagang 
sentrong pagawaan ng mga produkto kundi isa ring 
pangkomersiyong depo para sa kalakalan sa pagitan 
ng mga tao sa Silangan at sa Kanluran, kapuwa ya- 
ong dumaraan sa lupa at sa dagat. Kaya ang plota 
nito ay nakararating sa Gulpo ng Persia at sa mala- 
layong karagatan. 

Kasaysayan. Si Nimrod, na nabuhay noong hu- 
ling bahagi ng ikatlong milenyo B.C.E., ang nagtatag 
sa Babilonya bilang ang kabisera ng unang pulitikal 
na imperyo ng tao. Gayunman, biglang nahinto ang 
pagtatayo ng lunsod na ito nang guluhin ng Diyos 
ang kanilang wika. (Gen 11:9) Ang sumunod na mga 
salinlahi ay nagsikap na itayo itong muli. Pinalawak 
ni Hammurabi ang lunsod, pinatibay ito, at ginawa 
itong kabisera ng Imperyo ng Babilonya sa ilalim ng 
pamamahalang Semitiko. 

Sa ilalim ng panunupil ng Kapangyarihang Pan- 
daigdig ng Asirya, ang Babilonya ay nasangkot 
sa iba't ibang pakikipaglaban at paghihimagsik. 
Pagkatapos, nang humina ang ikala- 
wang imperyong pandaigdig, nagta- 
tag ang Caldeong si Nabopolassar ng 
isang bagong dinastiya sa Babilonya 
noong mga 645 B.C.E. Ang kaniyang 
anak na si Nabucodonosor Il, na tuma- 
pos sa pagsasauli at nagdala sa lunsod 
sa tugatog ng kaluwalhatian nito, ay 
naghambog, “Hindi ba ito ang Babilo- 
nyang Dakila, na ako mismo ang nag- 
tayo?” (Dan 4:30) Taglay ang gayong 
kaluwalhatian, nanatili itong kabisera 
ng ikatlong kapangyarihang pandaigdig 
hanggang noong gabi ng Oktubre 5, 
539 B.C.E. (kalendaryong Gregorian), 
nang bumagsak ang Babilonya sa ha- 
rap ng sumasalakay na mga hukbong 
Medo-Persiano sa ilalim ng pangungu- 
na ni Cirong Dakila. 

Noong kapaha-pahamak na gabing 
iyon sa lunsod ng Babilonya, nagdaos si 
Belsasar ng isang piging kasama ang 
isang libo sa kaniyang mga taong ma- 
hal. Wala roon si Nabonido upang maki- 
ta ang nagbababalang sulat sa palita- 
da ng pader: “MENE, MENE, TEKEL at 
PARSIN.” (Dan 5:5-28) Nanganlong siya 
sa lunsod ng Borsippa sa dakong TK 
nang matalo siya sa mga kamay ng 
mga Persiano. Ang propeta ni Jehova 
na si Daniel ay nasa Babilonya nang ga- 
bing iyon ng Oktubre 5, 539 B.C.E., at 
ipinabatid niya ang kahulugan ng sulat 
sa pader. Ang mga tauhan sa hukbo 
ni Ciro ay hindi natutulog sa kanilang 


BABILONYA 


kampamento sa palibot ng waring di-maigugupong 
mga pader ng Babilonya. Para sa kanila, napakama- 
gawain ng gabing iyon. Isang napakahusay na es- 
tratehiya ang isinagawa ng mga inhinyerong pang- 
hukbo ni Ciro nang ilihis nila ang daloy ng malaking 
Tlog Eufrates mula sa lunsod ng Babilonya. Pagkata- 
pos ay lumusong ang mga Persiano sa pinakasahig 
ng ilog, umahon sa mga pampang nito, at pumasok 
sa mga pintuang-daan sa kahabaan ng pantalan 
upang salakayin ang lunsod nang biglaan. Mabilis 
silang dumaan sa mga lansangan, pinagpapatay 
ang lahat ng lumalaban, binihag ang palasyo, at pi- 
natay si Belsasar. Dito na nagwakas ang lahat. Sa 
isang gabi ay bumagsak ang Babilonya, sa gayo'y 
natapos ang maraming siglo ng Semitikong pangi- 
ngibabaw, napasailalim ng kontrol ng mga Aryano 
ang Babilonya, at ang sinalita ni Jehova sa kaniyang 
hula ay natupad.--Isa 44:27, 45:1, 2; Jer 50:38, 
51:30-32, tingnan ang LARAWAN, Tomo 2, p. 325, 
CIRO. 

Mula sa di-malilimutang petsang iyon, 539 B.C.E., 
nagsimulang kumupas ang kaluwalhatian ng Babi- 
lonya kasabay ng paghina nito. Makalawang ulit 
itong naghimagsik laban sa Persianong emperador 
na si Dario I (Hystaspis), at noong ikalawang pag- 
kakataon ay nalansag ito. Ang babahagya pa la- 
mang na naisauling lunsod ay naghimagsik laban 
kay Jerjes I ngunit ito ay sinamsaman. Binalak ni 
Alejandrong Dakila na gawing kaniyang kabisera 
ang Babilonya, ngunit bigla siyang namatay noong 
323 B.C.E. Nilupig ni Nicator ang lunsod noong 
312 B.C.E. at dinala sa mga pampang ng Tigris ang 
karamihan sa materyales ng lunsod upang gamitin 
sa pagtatayo ng kaniyang bagong kabisera ng Seleu- 
cia. Gayunman, naroroon pa rin ang lunsod at ang 
isang pamayanan ng mga Judio hanggang noong 
maagang bahagi ng panahong Kristiyano. Ito ang 
dahilan kung bakit dumalaw ang apostol na si Pedro 
sa Babilonya, gaya ng binanggit sa kaniyang liham. 
(1Pe 5:13) Ipinakikita ng mga inskripsiyong natag- 
puan doon na ang templo ni Bel sa Babilonya ay 
umiiral pa hanggang noong 75 C.E. Pagsapit ng ika- 
apat na siglo C.E., gumuho na ang lunsod, at nang 
dakong huli ay hindi na ito umiral. Ito ay naging 
“mga bunton ng mga bato” na lamang.---Jer 51:37. 

Sa ngayon ay wala nang nalalabi sa Babilonya 
kundi mga gulod at mga guho, isa ngang tiwang- 
wang na lupain. (LARAWAN, Tomo 2, p. 324) Ang ak- 
lat na Archaeology and Old Testament Study ay 
nagsasabi: “Isang maliit na bahagi lamang ng mala- 
wak na kaguhuang ito ang nahukay sa kabila ng 
mga pagsisikap ni Koldewey. Sa nakalipas na mga 
siglo, dinambungan ito ng napakaraming materya- 
les sa pagtatayo. Ito ang isang dahilan kung bakit 
ang kalakhang bahagi ng tanawing makikita nga- 


284 


yon ay napakagulo, kagayang-kagaya ng sinabi sa 
mga hula ng Isa. xiii. 19-22 at Jer. 1. 39 f., anupat la- 
long tumitingkad ang pagkatiwangwang dahil ti- 
gang ang malaking bahagi ng lugar ng kaguhuan.” 
--Inedit ni D. W. Thomas, Oxford, 1967, p. 41. 

Relihiyon. Ang Babilonya ay isang napakare- 
lihiyosong dako. Ipinakikita ng katibayan mula sa 
mga paghuhukay at mula sa mga sinaunang teksto 
na mayroon itong mahigit sa 50 templo. Ang pa- 
ngunahing diyos ng lunsod ng imperyo ay si Mar- 
duk, tinatawag na Merodac sa Bibliya. Sinasabi ng 
ilan na si Nimrod ay itinuring bilang ang diyos na si 
Marduk, ngunit iba-iba ang opinyon ng mga iskolar 
kung tungkol sa pag-uugnay ng mga diyos sa espe- 
sipikong mga tao. Prominente rin sa relihiyon ng 
Babilonya ang mga tatluhang bathala. Ang isa sa 
mga ito, na binubuo ng dalawang diyos at isang di- 
yosa, ay sina Sin (ang diyos-buwan), Shamash (ang 
diyos-araw), at Ishtar, ang mga ito ang sinasabing 
mga tagapamahala ng sodyako. Ang isa pang tatlu- 
hang diyos ay binubuo naman ng mga diyablong 
sina Labartu, Labasu, at Akhkhazu. Ang idolatriya 
ay kitang-kita sa lahat ng dako. Tunay ngang ang 
Babilonya ay “isang lupain ng mga nililok na ima- 
hen,” maruruming “mga karumal-dumal na idolo.” 
--Jer 50:1, 2, 38. 

Ang mga Babilonyo ay naniniwala sa imortalidad 
ng kaluluwa ng tao.--- The Religion of Babylonia and 
Assyria, ni M. Jastrow, Jr., 1898, p. 556. 

Kinatha ng mga Babilonyo ang astrolohiya sa 
pagsisikap na tuklasin ang kinabukasan ng tao sa 
mga bituin. (Tingnan ang ASTROLOGO.) Naging pro- 
minenteng bahagi ng kanilang relihiyon ang mahika, 
panggagaway, at astrolohiya. (Isa 47:12, 13, Dan 
2:27, 4:7) Maraming bagay sa kalangitan, halimbawa 
ay mga planeta, ang ipinangalan sa mga diyos ng 
Babilonya. Ang panghuhula ay patuloy na naging 
isang pangunahing sangkap ng relihiyon ng Babilo- 
nya noong mga araw ni Nabucodonosor, na gumamit 
nito sa kaniyang mga pagpapasiya.---Eze 21:20-22. 

Malaon na Kaaway ng Israel. Maraming ulit 
na tinukoy ng Bibliya ang Babilonya, pasimula pa sa 
ulat ng Genesis tungkol sa orihinal na lunsod ng Ba- 
bel. (Gen 10:10, 11:1-9) Kabilang sa samsam na ki- 
nuha ni Acan mula sa Jerico ang “isang opisyal 
na kasuutan mula sa Sinar.” (Jos 7:21) Pagkatapos 
bumagsak ang hilagang kaharian ng Israel noong 
740 B.C.E., dinala roon ang mga tao mula sa Babilo- 
nya at sa iba pang mga lugar upang ihalili sa mga 
binihag na Israelita. (2Ha 17:24, 30) Nagkamali si 
Hezekias nang ipakita niya ang mga kayamanan ng 
kaniyang bahay sa mga mensaherong nagmula sa 
Babilonya, nang maglaon, ang mismong mga kaya- 
manang ito at ang ilan sa “mga anak” ni Hezekias ay 
dinala sa Babilonya. (2Ha 20:12-18, 24:12, 25:6, 7) Si 
Haring Manases (716-662 B.C.E.) ay dinala ring 


285 


bihag sa Babilonya, ngunit dahil nagpakumbaba 
siya, ibinalik siya ni Jehova sa kaniyang trono. (2Cr 
33:11) Dinala ni Haring Nabucodonosor sa Babilonya 
ang mahahalagang kagamitan ng bahay ni Jehova, 
kasama ang libu-libong bihag.--2Ha 24:1-25:30, 
2Cr 36:6-20. 

Sinasabi ng Kristiyanong Griegong Kasulatan kung 
paanong si Jeconias (Jehoiakin), na dinalang bilang- 
go sa Babilonya, ay isang kawing sa linya ng angkan 
ni Jesus. (Mat 1:11, 12, 17) Ang unang kanonikal na 
liham ng apostol na si Pedro ay isinulat mula sa Ba- 
bilonya. (1Pe 5: 13: tingnan ang PEDRO, MGA LIHAM NI.) 
Ang “Babilonya” na iyon ay ang lunsod sa Eufrates, 
at hindi ang Roma na gaya ng sinasabi ng ilan. 

Tingnan ang BABILONYANG DAKILA. 

2. Ang Imperyo ng Babilonya ay tinukoy rin sa 
pangalan ng kabiserang lunsod nito, ang Babilonya, 
at nakasentro sa mababang libis ng Mesopotamia. 
--MAPA, Tomo 2, p. 321. 

Kung minsan ay hinahati ng mga istoryador ang 
Babilonia, anupat tinatawag na Akkad (Acad) ang 
hilagaang bahagi at Sumer o Caldea ang timugang 
bahagi. Noong una, ang teritoryong ito ay tinu- 
tukoy sa Kasulatan bilang ang “lupain ng Sinar.” 
(Gen 10:10: 11:2, tingnan ang SINAR.) Nang magla- 
on, nang ang Babilonya ay gawing kabisera ng nag- 
pupunong mga tagapamahala, ang lugar na ito ay 
nakilala bilang Babilonia. Dahil ang mga dinasti- 
yang Caldeo kung minsan ang nangingibabaw, ti- 
natawag din itong “lupain ng mga Caldeo.” (Jer 24:5: 
25:12, Eze 12:13) Ang ilan sa sinaunang mga lunsod 
sa Babilonia ay ang Adab, Akkad, Babilonya, Borsip- 
pa, Erec, Kis, Lagash, Nippur, at Ur. Sabihin pa, ang 
Imperyo ng Babilonya ay umabot nang lampas pa 
sa Babilonia, anupat nasakop nito ang Sirya at Pales- 
tina pababa hanggang sa hanggahan ng Ehipto. 

Noong mga unang kalahatian ng ikawalong sig- 
lo B.C.E., isang Asiryanong hari na nagngangalang 
Tiglat-pileser III (Pul) ang namamahala sa Babilo- 
nia. (2Ha 15:29, 16:7: 1Cr 5:26) Nang maglaon, 
isang Caldeo na tinatawag na Merodac-baladan ang 
naging hari ng Babilonya, ngunit pagkaraan ng 
12 taon ay pinatalsik siya ni Sargon Il. Nang halin- 
han ni Senakerib si Sargon II, napaharap siya sa isa 
pang paghihimagsik ng mga Babilonyo na pinangu- 
nahan ni Merodac-baladan. Pagkatapos ng di-mata- 
gumpay na pagtatangka ni Senakerib na bihagin 
ang Jerusalem noong 732 B.C.E., si Merodac-bala- 
dan ay nagpadala ng mga sugo kay Hezekias ng 
Juda posibleng upang humiling ng suporta laban sa 
Asirya. (Isa 39:1, 2; 2Ha 20:12-18) Nang maglaon ay 
naitaboy ni Senakerib si Merodac-baladan at kinoro- 
nahan ang kaniyang sarili bilang tagapamahala ng 
Babilonya, isang posisyon na hinawakan niya hang- 
gang sa kaniyang kamatayan. Muling itinayo ng ka- 


BABILONYA 


niyang anak na si Esar-hadon ang Babilonya. Si- 
nuportahan ng mga Babilonyo si Nabopolassar at 
iginawad sa kaniya ang pagkahari. Sa kaniya nagsi- 
mula ang dinastiyang Neo-Babilonyo na nagpatuloy 
hanggang kay Belsasar. Ang dinastiyang iyon mula 
sa anak ni Nabopolassar na si Nabucodonosor hang- 
gang kay Belsasar ay inilalarawan sa hula ng Bibli- 
ya bilang ang ulong ginto ng imaheng napanagini- 
pan ni Nabucodonosor (Dan 2:37-45) at bilang isang 
leon na may mga pakpak ng agila at puso ng tao sa 
isang pangitaing napanaginipan ni Daniel.---Dan 
7:4. 

Noong 632 B.C.E., ang Asirya ay nalupig ng ba- 
gong dinastiyang ito ng mga Caldeo, sa tulong ng 
mga kaalyadong Mediano at Scita. Noong 625 B.C.E., 
tinalo ng panganay na anak ni Nabopolassar, na si 
Nabucodonosor (Il), si Paraon Neco ng Ehipto sa 
pagbabaka sa Carkemis, at nang taon ding iyon ay 
hinawakan niya ang katungkulan sa pamamahala. 
(Jer 46:1, 2) Sa ilalim ni Nabucodonosor, ang Babi- 
lonya ay naging “isang ginintuang kopa” sa kamay 
ni Jehova upang ibuhos ang galit laban sa di-tapat 
na Juda at Jerusalem. (Jer 25:15, 17, 18, 51:7) Noong 
620 B.C.E. pinilit niya si Jehoiakim na magbayad ng 
tributo, ngunit pagkatapos ng mga tatlong taon ay 
naghimagsik si Jehoiakim. Noong 618 B.C.E., o no- 
ong ikatlong taon ni Jehoiakim bilang sakop na ta- 
gapamahala, si Nabucodonosor ay umahon laban sa 
Jerusalem. (2Ha 24:1: 2Cr 36:6) Gayunman, bago pa 
man siya madala ng mga Babilonyo, si Jehoiakim ay 
namatay. Matapos halinhan ni Jehoiakin ang kani- 
yang ama, siya ay kaagad na sumuko at dinalang bi- 
hag sa Babilonya noong 617 B.C.E. kasama ng iba 
pang mga taong mahal. (2Ha 24:12) Si Zedekias ang 
sumunod na inatasan sa trono ng Juda, ngunit 
naghimagsik din siya, at noong 609 B.C.E. mu- 
ling kinubkob ng mga Babilonyo ang Jerusalem at 
sa wakas ay nabutas ang mga pader nito noong 
607 B.C.E. (2Ha 25:1-10; Jer 52:3-12) Ang taong 
iyon ng 607 B.C.E., kung kailan itiniwangwang ang 
Jerusalem, ay isang mahalagang taon sa pagbi- 
lang ng panahon hanggang sa ang pandaigdig na 
tagapamahala na pinili ni Jehova, na Soberano ng 
Sansinukob, ay mailagay niya sa kapangyarihan ng 
Kaharian.--Tingnan ang TAKDANG PANAHON NG MGA 
Bansa, MGA (Pasimula ng “pagyurak”. 

Isang tapyas na cuneiform ang natagpuan na tu- 
mutukoy sa isang kampanya laban sa Ehipto noong 
ika-37 taon ni Nabucodonosor (588 B.C.E.). Maaa- 
ring noong pagkakataong iyon napasailalim ng kon- 
trol ng Babilonya ang makapangyarihang Ehipto, 
gaya ng inihula ng propetang si Ezekiel maliwanag 
na noong taong 591 B.C.E. (Eze 29:17-19) Nang da- 
kong huli, pagkatapos ng 43-ta6dng paghahari, kabi- 
lang na rito ang pananakop sa maraming bansa 
at ang isang malaking programa ng pagtatayo sa 


BABILONYANG DAKILA 


Babilonia mismo, si Nabucodonosor Il ay nama- 
tay noong Oktubre ng 582 B.C.E. at hinalinhan ni 
Awil-Marduk (Evil-merodac). Ang bagong tagapa- 
mahalang ito ay nagpakita ng kabaitan sa bihag na 
si Haring Jehoiakin. (2Ha 25:27-30) Kakaunti ang 
nalalaman tungkol sa paghahari ni Neriglissar, ma- 
liwanag na kahalili ni Evil-merodac, at gayundin sa 
paghahari ni Labashi-Marduk. 

Mas kumpleto ang taglay nating impormasyon sa 
kasaysayan tungkol kay Nabonido at sa kaniyang 
anak na si Belsasar, na maliwanag na magkasa- 
mang namamahala noong panahong bumagsak ang 
Babilonya. 

Sa puntong ito, ang mga Medo at mga Persiano sa 
ilalim ng pangunguna ni Cirong Dakila ay humaha- 
yo na upang sakupin ang Babilonia at upang ma- 
ging ang ikaapat na kapangyarihang pandaigdig. 
Noong gabi ng Oktubre 5, 539 B.C.E. (kalendaryong 
Gregorian), ang Babilonya ay nasakop, at si Belsasar 
ay napatay. Noong unang taon ni Ciro, kasunod ng 
pananakop sa Babilonya, inilabas niya ang kaniyang 
bantog na batas na nagpapahintulot sa isang pang- 
kat ng 42,360 Israelita, bukod pa sa maraming ali- 
pin at bihasang mang-aawit, na makabalik sa Jeru- 
salem. Pagkaraan ng mga 200 taon, ang pamumuno 
ng Persia sa Babilonia ay nagwakas nang mabi- 
hag ni Alejandrong Dakila ang Babilonya noong 
331 B.C.E. Noong kalagitnaan ng ikalawang sig- 
lo B.C.E., ang Babilonia ay napasailalim ng kontrol 
ng mga Parto sa pangunguna ng kanilang haring si 
Mithradates I. 

Yamang dumarami ang mga komunidad ng mga 
Judio sa Babilonya, si Pedro na apostol sa mga Judio 
ay nagpunta roon, at doon niya isinulat ang isa sa 
kaniyang kinasihang mga liham. (Gal 2:7-9, 1Pe 
5:13) Ang mga Judiong lider sa Silanganing mga 
komunidad na ito ang siya ring bumuo ng Babiloni- 
kong Targum, na kilala rin bilang ang Targum ni 
Onkelos, at gumawa ng maraming manuskrito ng 
Hebreong Kasulatan. Ang Petersburg Codex of the 
Latter Prophets, na nagmula noong 916 C.E., ay ka- 
tangi-tangi sapagkat naglalaman ito ng pinaghalong 
mga tekstong Silanganin (Babiloniko) at Kanluranin 
(Tiberiano). 


BABILONYANG DAKILA. Kasama sa mga 
pangitain ni Juan na nakaulat sa aklat ng Apocalip- 
sis ang mga kapahayagan ng paghatol laban sa “Ba- 
bilonyang Dakila,” gayundin ang isang paglalara- 
wan tungkol dito at sa pagbagsak nito.--Apo 14:8, 
16:19: kab 17, 18, 19:1-3. 

Sa Apocalipsis 17:3-5, ang Babilonyang Dakila ay 
inilalarawan bilang isang babaing nagagayakan ng 
purpura at iskarlata, marangyang napapalamutian, 
at nakaupo sa isang kulay-iskarlatang mabangis 
na hayop na may pitong ulo at sampung sungay. 


286 


Sa kaniyang noo, isang pangalan ang nakasulat, 
“isang hiwaga: Babilonyang Dakila, ang ina ng mga 
patutot at ng mga kasuklam-suklam na bagay sa 
lupa.”” Inilalarawan din siyang nakaupo sa “mara- 
ming tubig” na kumakatawan sa “mga bayan at 
mga pulutong at mga bansa at mga wika.”---Apo 
17:1-15. 

Ang karangyaan at lawak ng pamumuno ng Babi- 
lonyang Dakila ay hindi basta nagpapahiwatig na 
tumutukoy siya sa literal na lunsod ng Babilonya sa 
Mesopotamia. Nang pabagsakin ni Ciro na Persiano 
ang sinaunang Babilonya noong 539 B.C.E., naiwala 
nito ang posisyon nito bilang nangingibabaw na ka- 
pangyarihang pandaigdig, anupat ang mga bihag 
nito, kabilang na ang mga Judio, ay pinalaya. Baga- 
man ang lunsod na ito ay patuloy na umiral pagka- 
raan ng panahon ng mga apostol, at sa gayo'y umi- 
iral pa noong mga araw ni Juan, hindi na ito isang 
lunsod na may pandaigdig na kapangyarihan, at 
nang bandang huli ay nasira na ito at lubusang gu- 
muho. Samakatuwid, ang Babilonyang Dakila ay da- 
pat malasin bilang isang makasagisag na lunsod na 
ang parisan ay ang literal na lunsod ng Babilonya. 
Yamang ang sinaunang lunsod ang pinagkunan ng 
pangalan ng mistikong lunsod, makatutulong kung 
isasaalang-alang natin sa maikli ang namumukod- 
tanging mga katangian ng Babilonya sa may Eufra- 
tes, mga katangiang nagbibigay ng pahiwatig hing- 
gil sa pagkakakilanlan ng makasagisag na lunsod sa 
pangitain ni Juan. 

Mga Katangian ng Sinaunang Babilonya. 
Itinatag ang lunsod ng Babilonya sa Kapatagan ng 
Sinar kasabay ng pagsisikap na itayo ang Tore ng 
Babel. (Gen 11:2-9) Ang dahilan sa pagtatayo ng 
tore at lunsod ay, hindi upang dakilain ang panga- 
lan ng Diyos, kundi upang ang mga tagapagtayo ay 
"makagawa ng bantog na pangalan' para sa kanilang 
sarili. Ang mga toreng ziggurat na natuklasan hin- 
di lamang sa mga guho ng sinaunang Babilonya 
kundi pati sa iba pang dako ng Mesopotamia ay wa- 
ring nagpapatotoo na ang orihinal na tore, anuman 
ang anyo o istilo nito, ay pangunahin nang nauug- 
nay sa relihiyon. Yamang agad-agad na kumilos ang 
Diyos na Jehova upang pahintuin ang pagtatayo ng 
templo, maliwanag na ipinakikita nito na iyon ay 
nagmula sa huwad na relihiyon. Bagaman ang Heb- 
reong pangalan na Babel na ibinigay sa lunsod ay 
nangangahulugang “Kaguluhan,” ang pangalan nito 
sa Sumeriano (Ka-dingir-ra) at sa Akkadiano (Bab- 
ilu) ay kapuwa nangangahulugang “Pintuang-daan 
ng Diyos.” Sa gayon, binago ng nalalabing mga 
tumatahan sa lunsod ang anyo ng pangalan nito 
upang maiwasan ang orihinal na di-kaayaayang ka- 
hulugan nito, ngunit ipinakikita pa rin ng bago o ka- 
haliling pangalan ang kaugnayan ng lunsod sa reli- 
hiyon. 


287 


Nang banggitin ng Bibliya ang 'pasimula ng kaha- 
rian ni Nimrod,” una nitong itinala ang Babel. (Gen 
10:8-10) Sa buong Hebreong Kasulatan, prominen- 
teng itinatampok ang sinaunang lunsod ng Babilo- 
nya bilang ang malaon nang kaaway ng Diyos na 
Jehova at ng kaniyang bayan. 

Bagaman ang Babilonya ay naging kabisera ng 
isang pulitikal na imperyo noong ikapito at ikaanim 
na siglo B.C.E., sa buong kasaysayan nito ay naging 
napakaprominente nito bilang isang sentro ng reli- 
hiyon kung saan nagmula ang relihiyosong implu- 
wensiya na kumalat sa maraming dako. 

Hinggil dito, sa kaniyang akdang The Religion of 
Babylonia and Assyria (1898, p. 699-701), ganito 
ang sinabi ni Propesor Morris Jastrow, Jr.: “Sa sina- 
unang daigdig, bago bumangon ang Kristiyanismo, 
nadama ng Ehipto, Persia, at Gresya ang implu- 
wensiya ng relihiyon ng Babilonia. . . . Sa Per- 
sia, mahahalata sa kultong Mithra ang di-mapag- 
aalinlanganang impluwensiya ng mga paniniwalang 
Babiloniko: at kung iisipin ang naging kahalagahan 
ng mga hiwagang kaugnay ng kultong iyon sa git- 
na ng mga Romano, magsisilbi itong isa pang ka- 
wing na mag-uugnay sa mga ibinunga ng sinau- 
nang kultura at sa sibilisasyon ng Libis ng Eufrates.” 
Bilang konklusyon, binanggit niya na nagkaroon ng 
“matinding epekto sa sinaunang daigdig ang kapan- 
sin-pansing mga paglitaw ng relihiyosong panini- 
wala sa Babilonia at ang relihiyosong gawaing laga- 
nap sa rehiyong iyon.” 

Sa aklat na New Light on the Most Ancient Fast, 
ng arkeologong si V. Childe (1957, p. 185), ang im- 
pluwensiya ng Babilonya sa relihiyon ay matatalun- 
ton sa gawing silangan hanggang sa India. Bukod sa 
iba pang mga bagay, sinabi niya: “Ang swastika at 
ang krus, na pangkaraniwan sa mga selyo at mga 
plake, ay mga sagisag ng relihiyon o mahika gaya 
sa Babilonia at Elam noong pinakasinaunang pa- 
nahon, ngunit naingatan din ang katangiang iyan 
sa makabagong India gaya rin sa ibang mga lugar.” 
Kung gayon, ang impluwensiya ng sinaunang Babi- 
lonya sa relihiyon ay lumaganap sa maraming ba- 
yan at bansa, anupat naging mas malawak, mas 
matindi, at mas namamalagi kaysa sa kaniyang la- 
kas sa pulitika. 

Tulad ng mistikong Babilonya, ang sinaunang 
lunsod ng Babilonya, sa diwa, ay nakaupo sa mga 
tubig, yamang ito ay nasa magkabilang panig ng 
Ilog Eufrates at mayroon itong iba't ibang kanal at 
mga bambang na puno ng tubig. (Jer 51:1, 13, Apo 
17:1, 15) Ang mga tubig na ito ay nagsilbing depen- 
sa ng lunsod, at ang mga ito ang naging daanan ng 
mga barko na nagdadala ng yaman at mga luho 
mula sa maraming lugar. Kapansin-pansin na ang 
tubig ng Eufrates ay inilalarawang natuyo bago du- 


BABILONYANG DAKILA 


manas ng poot ng paghatol ng Diyos ang Babilo- 
nyang Dakila.--Apo 16:12, 19. 

Mga Pagkakakilanlang Katangian ng Misti- 
kong Babilonya. Ang makasagisag na babae na 
may pangalang Babilonyang Dakila ay “ang daki- 
lang lunsod na may kaharian sa mga hari sa lupa,” 
anupat dahil sa kahariang ito ay masasabing naka- 
upo siya sa “mga bayan at mga pulutong at mga 
bansa at mga wika.” (Apo 17:1, 15, 18) Ang isang 
kaharian na namamahala sa ibang mga kaharian at 
mga bansa ay tinatawag na “imperyo.” Inilalagay ng 
Babilonyang Dakila ang kaniyang sarili sa ibabaw 
ng makalupang mga hari sa pamamagitan ng pag- 
gamit ng kapangyarihan at impluwensiya sa kanila. 
Nakasakay siya sa isang makasagisag na hayop na 
may pitong ulo, anupat sa ibang mga talata ng Bi- 
bliya ay ginagamit ang mga hayop bilang mga sa- 
gisag ng pulitikal na mga kapangyarihang pandaig- 
dig.---Tingnan ang HAYOP, MAKASAGISAG NA MGA. 

Ipinapalagay ng ilang iskolar na ang Babilonyang 
Dakila ay isang pulitikal na imperyo, maaaring ang 
Babilonya o ang Roma. Gaya ng nabanggit na, ang 
Babilonya ay matagal nang hindi isang pulitikal na 
imperyo noong tanggapin ni Juan ang kaniyang 
makahulang pangitain. Tungkol naman sa Roma, 
ang uri ng pulitikal na pamamahala nito ay hindi 
katugma ng paglalarawan sa landasin ng Babilo- 
nyang Dakila at sa mga pamamaraan ng kaniyang 
pamumuno. Isa siyang patutot na nakikiapid sa mga 
hari sa lupa, anupat nilalasing sila sa alak ng kani- 
yang pakikiapid, at dinadaya niya ang mga bansa sa 
pamamagitan ng kaniyang “mga espiritistikong ga- 
wain.” (Apo 17:1, 2: 18:3, 23) Kung ihahambing, na- 
tamo at napanatili ng Roma ang pamumuno nito 
sa pamamagitan ng tulad-bakal na kapangyarihang 
militar at ng mahigpit na pagpapatupad ng batas 
Romano sa mga probinsiya at mga kolonya nito. Ka- 
ayon ng bagay na ito, sinasabi ng The Interpreter's 
Dictionary of the Bible: “Ang Babilonya ay hindi 
basta sumasagisag sa Roma. Hindi lamang iisang 
imperyo o kultura ang saklaw ng Babilonya. Makiki- 
lala ito batay sa mga sistema ng idolatriya sa halip 
na sa mga heograpikong lokasyon o mga yugto sa 
kasaysayan. Ang Babilonya ay umiiral na kasabay 
ng kaharian ng hayop na nagpasama at nang-alipin 
sa sangkatauhan, at na dapat daigin ng Kordero 
(Apo. 17:14) upang mapalaya ang sangkatauhan.” 
--Inedit ni G. Buttrick, 1962, Tomo 1, p. 338. 

Malimit gamitin sa Hebreong Kasulatan ang isang 
patutot o ang isang babaing mapakiapid bilang sa- 
gisag. Binabalaan ang bansang Israel na huwag 
makipagtipan sa mga bansa ng Canaan sapagkat 
aakayin sila nito na gumawa ng “imoral na pakiki- 
pagtalik [“magpatutot,” RS] sa kanilang mga diyos.” 
(Exo 34:12-16) Kapuwa ang Israel at ang Juda ay 


BABOY 


nag-apostata mula sa tunay na pagsamba sa Diyos 
na Jehova at hinatulan niya sila dahil sa kanilang 
pagpapatutot, palibhasa'y nagpatutot sila sa puliti- 
kal na mga bansa at sa mga diyos ng mga ito. (Isa 
1:21: Jer 3:6-10, 13, Eze 16:15-17, 28, 29, 38; Os 6:10, 
7:11: 8:9, 10) Dito, mapapansin na hindi basta mina- 
malas ng Diyos ang Israel o ang Juda bilang puliti- 
kal na mga bansa na pumapasok sa pakikipag-ugna- 
yan sa ibang pulitikal na mga pamahalaan. Sa halip, 
sinaway sila ng Diyos salig sa sagradong pakikipag- 
tipan nila sa kaniya, samakatuwid ay mayroon si- 
lang pananagutan na maging isang banal na bayan 
na nakatalaga sa kaniya at sa kaniyang dalisay na 
pagsamba.---Jer 2:1-3, 17-21. 

Matatagpuan din sa Kristiyanong Griegong Kasu- 
latan ang katulad na makasagisag na paglalarawan. 
Ang kongregasyong Kristiyano ay inihahalintulad 
sa isang birhen na ikakasal kay Kristo bilang kani- 
yang Ulo at Hari. (2Co 11:2; Efe 5:22-27) Binabala- 
an ng alagad na si Santiago ang mga Kristiyano na 
huwag mangalunya sa espirituwal na paraan sa 
pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan. 
(San 4:4, ihambing ang Ju 15:19.) Ganitong uri ng 
pakikiapid ang isinasagawa ng Babilonyang Dakila 
at ng kaniyang “mga anak na babae,” anupat hindi 
natatanging eksepsiyon. (Kung minsan, ginagamit 
sa Bibliya ang terminong “mga anak na babae" 
upang tumukoy sa mga karatig-pook o nakapalibot 
na mga bayan ng isang lunsod o metropolis, gaya 
ng “mga sakop na bayan” [sa literal na Hebreo, “mga 
anak na babae"] ng Samaria at Sodoma; tingnan ang 
Eze 16:46-48.) 

Ang isa pang mahalagang salik ay na kapag nai- 
gupo ang Babilonyang Dakila dahil sa mapangwa- 
sak na pagsalakay ng sampung sungay ng ma- 
kasagisag na mabangis na hayop, ang kaniyang 
pagbagsak ay ipagdadalamhati ng kaniyang mga pi- 
nakiapiran, ang mga hari sa lupa, at gayundin ng 
mga mangangalakal at mga marinero na nakipag- 
ugnayan sa kaniya upang maglaan ng maluluhong 
paninda at mararangyang kagayakan. Bagaman na- 
kaligtas sa kaniyang pagkawasak ang mga kinata- 
wang ito ng pulitika at komersiyo, kapansin-pansin 
na walang kinatawan ng relihiyon na makikitang tu- 
matangis sa kaniyang pagbagsak. (Apo 17:16, 17: 
18:9-19) Pagkatapos malipol ang mistikong Babilo- 
nya, ang mga hari sa lupa ay ipinakikitang hinaha- 
tulan, at ang kanilang pagkapuksa ay nagmumu- 
la, hindi sa “sampung sungay,” kundi sa tabak ng 
Hari ng mga hari, ang Salita ng Diyos.--Apo 19:1, 
2, 11-18. 

Ang isa pang katangiang pagkakakilanlan ng Ba- 
bilonyang Dakila ay ang kaniyang kalasingan, anu- 
pat inilalarawan siyang “lasing sa dugo ng mga ba- 
nal at sa dugo ng mga saksi ni Jesus.” (Apo 17:4, ©; 
18:24: 19:1, 2) Samakatuwid, siya ang espirituwal na 


288 


katumbas ng sinaunang lunsod ng Babilonya, ya- 
mang nagpapakita siya ng gayunding pakikipag-alit 
sa tunay na bayan ng Diyos. Kapansin-pansin na sa 
mga lider ng relihiyon ipinataw ni Jesus ang pana- 
nagutan para sa “lahat ng dugong matuwid na ibi- 
nubo sa lupa, mula sa dugo ng matuwid na si Abel 
hanggang sa dugo ni Zacarias.” Bagaman ang mga 
salitang iyon ay patungkol sa mga lider ng relihiyon 
na mga kalahi ni Jesus, ang bansang Judio, at baga- 
man sa loob ng ilang panahon ay naging napakatin- 
di ng pag-uusig ng sektor na iyon sa mga tagasunod 
ni Jesus, ipinakikita ng kasaysayan na mula noon, 
ang pagsalansang sa tunay na mga Kristiyano ay 
nagmula sa iba pang mga sektor (anupat ang mga 
Judio mismo ay dumanas din ng maraming pag- 
uusig).---Mat 23:29-35. 

Ang lahat ng nabanggit na mga salik ay mahala- 
ga at dapat isaalang-alang upang makuha ang tu- 
nay na larawan ng makasagisag na Babilonyang 
Dakila at kung ano ang kinakatawan nito. 


BABOY [sa Gr., khoi'ros: hys (babaing baboy): 
sa Heb., chazir” (baboy, baboy-ramo)]. Ang karani- 
wang baboy (Sus domestica) ay isang mamalya na 
katamtaman ang laki, may baak ang kuko, maiik- 
li ang binti, at may katawang makapal ang balat, 
mapintog at kadalasa'y nababalot ng magagaspang 
na balahibo. Hindi matulis ang nguso ng baboy, at 
maiikli ang leeg at buntot nito. Palibhasa'y hindi ito 
ngumunguya ng dating kinain, ang baboy ay hindi 
maaaring kainin o ihain ayon sa mga kundisyon ng 
Kautusang Mosaiko.---Lev 11:7: Deu 14:8. 

Bagaman ang pagbabawal ni Jehova sa pagkain 
ng karne ng baboy ay hindi naman batay sa kada- 
hilanang pangkalusugan, may mga panganib noon 
at maging sa ngayon sa pagkain ng karne nito. Ya- 
mang ang mga baboy ay hindi pihikan sa pagkain, 
anupat kumakain pa nga ng bangkay at basura, 
madalas ay pinamumugaran sila ng iba't ibang pa- 
rasitikong organismo, kabilang na yaong mga nag- 
dudulot ng mga sakit gaya ng trichinosis at ascari- 
asis. 

Waring sa pangkalahatan ay itinuring ng mga Is- 
raelita ang baboy bilang partikular na karima-rima- 
rim. Kaya ang kasukdulan ng kasuklam-suklam na 
pagsamba ay ipinahihiwatig ng mga salitang: “Ang 
naghahandog ng kaloob---ng dugo ng baboy!” (Isa 
66:3) Para sa mga Israelita, wala nang mas kakatwa 
pa kaysa sa isang baboy na may gintong singsing 
na pang-ilong sa nguso nito. At dito inihahambing 
ng Kawikaan 11:22 ang isang babaing maganda sa 
panlabas ngunit hindi matino. 

Bagaman ang mga apostatang Israelita ay kuma- 
in ng karneng baboy (Isa 65:4: 66:17), ipinakikita ng 
Apokripal na mga aklat ng Unang Macabeo (1:65, 


289 


Dy) at Ikalawang Macabeo (6:18, 19; 7:1, 2, Dy) na 
noong panahon ng pamumuno sa Palestina ng Sir- 
yanong hari na si Antiochus IV Epiphanes at ng ka- 
niyang malupit na kampanya upang pawiin ang 
pagsamba kay Jehova, maraming Judio ang tu- 
mangging kumain ng karne ng baboy, anupat pini- 
li pa nilang mamatay dahil sa paglabag sa batas ng 
hari kaysa lumabag sa kautusan ng Diyos. 

Bagaman may iba pang mga bansa na hindi ku- 
makain ng karneng baboy, para sa mga Griego ay 
isa itong espesyal na pagkain. Kaya malamang na 
dahil sa impluwensiyang Helenistiko, noong pana- 
hon ng ministeryo ni Jesu-Kristo sa lupa ay lumili- 
taw na napakaraming baboy sa Palestina, lalo na sa 
pook ng Decapolis. Sa lupain ng mga Gadareno ay 
may isang kawan ng mga 2,000 baboy. Nang pahin- 
tulutan ni Jesus na pumasok sa malaking kawan na 
iyon ang mga demonyong pinalayas niya, ang lahat 
ng baboy ay dumagsa sa bangin at nalunod sa da- 
gat.---Mat 8:28-32, Mar 5:11-13. 

Ang Pinalayas na mga Demonyo na Pumasok 
sa Baboy. Hindi mapupulaan si Jesus sa pagpa- 
pahintulot sa mga demonyo na pumasok sa mga ba- 
boy, lalo na yamang malamang na kasangkot dito 
ang ilang di-binanggit na salik. Halimbawa, kung 
mga Judio ang may-ari ng mga baboy, nagkakasa- 
la sila ng kawalang-galang sa Kautusan. Sabihin pa, 
hindi obligado si Jesus na patiunang alamin kung 
ano ang gagawin ng mga demonyo kapag nakapa- 
sok na sila sa maruruming hayop na iyon. At maa- 
aring gustong sumanib ng mga demonyo sa mga 
baboy dahil nagtatamo sila rito ng di-likas at sadis- 
tikong kasiyahan. Gayundin, puwedeng ipangatuwi- 
ran na mas mahalaga ang isang tao kaysa sa isang 
kawan ng mga baboy. (Mat 12:12) Karagdagan pa, si 
Jehova naman talaga ang may-ari ng lahat ng mga 
hayop bilang Maylalang, kung kaya may lubos na 
karapatan si Jesus bilang kinatawan ng Diyos na pa- 
hintulutang sumanib ang mga demonyo sa kawan 
ng mga baboy. (Aw 50:10, Ju 7:29) Mariing ipinaki- 
ta ng pagpasok ng mga demonyo sa mga baboy na 
pinalayas sila mula sa mga lalaki, sa gayon ay bu- 
ong-linaw ring ipinakita sa mga nagmamasid ang 
pinsalang sumasapit sa mga nilalang na laman ka- 
pag inalihan ang mga ito ng demonyo. Itinanghal 
nito sa mga taong nagmamasid kapuwa ang ka- 
pangyarihan ni Jesus sa mga demonyo at ang ka- 
pangyarihan naman ng mga demonyo sa mga ni- 
lalang na laman. Ang lahat ng ito ay maaaring 
kaayon ng layunin ni Jesus at maaaring magpaliwa- 
nag kung bakit niya pinahintulutang pumasok sa 
mga baboy ang maruruming espiritu. 

Makatalinghagang Paggamit. Ginamit ni Je- 
sus ang kawalang-kakayahan ng mga baboy na ku- 
milala ng halaga ng mga perlas upang ilarawan ang 


BACA 


kamangmangan ng pagbabahagi ng espirituwal na 
mga bagay doon sa mga walang anumang pagpapa- 
halaga sa espirituwal na mga kaisipan at mga turo. 
(Mat 7:6) At sa ilustrasyon ni Jesus tungkol sa 
alibughang anak, ang kaabahang kinasadlakan ng 
isang kabataang lalaki ay pinatingkad ng pagtatra- 
baho niya bilang upahang tagapag-alaga ng ba- 
boy, isang lubhang kasuklam-suklam na hanapbu- 
hay para sa isang Judio, at ng pagnanais niyang 
kumain kahit ng pagkain ng mga hayop na ito. 
--luc 15:15, 16. 

Inihambing ng apostol na si Pedro ang mga Kris- 
tiyano na bumalik sa kanilang dating landasin sa 
buhay sa isang babaing baboy na bumalik sa paglu- 
lubalob sa putik matapos paliguan. (2Pe 2:22) Ga- 
yunman, may kaugnayan sa baboy, maliwanag na 
ang ilustrasyong ito ay hindi nilayong kumapit nang 
higit pa sa panlabas na anyo ng mga bagay-bagay. 
Ang totoo, ang baboy, sa ilalim ng likas na mga ka- 
lagayan, ay hindi naman talaga mas marumi kaysa 
sa iba pang mga hayop, bagaman nasisiyahan itong 
maglubalob sa putik paminsan-minsan upang mag- 
palamig sa init ng tag-araw at maalis ang mga pa- 
rasito na nasa balat nito. 


BABOY-RAMO [sa Heb., chazir']. Ang hayop 
na ito ay binanggit sa Kasulatan sa Awit 80:13, 
kung saan tinukoy ang paninira nito sa di-nababan- 
tayang mga ubasan. Ipinapalagay na ang tinutukoy 
rito ay ang baboy-ramong gubat (hindi ang lalaking 
alagang baboy, na kamag-anak nito). Ang hayop na 
ito (Sus scrofa) ay makikita pa rin sa mga latian ng 
Palestina. 

Ang isang malaking baboy-ramong gubat ay 
maaaring tumimbang nang mga 160 kg (350 1b), 
may haba na halos 1.5 m (5 piye), at may taas na 
1m (3 piye) hanggang sa balikat. Ang nguso ng 
baboy-ramong gubat ay bagay na bagay sa pagdu- 
dukal ng pagkain sa gitna ng maliliit na halaman 
sa kagubatan. Ang mga pangil, lalo na ng lalaki, ay 
isang nakatatakot na sandata, at sa pamamagitan 
nito ay kayang-kaya niyang wakwakin ang isang 
kabayo. Hindi lamang mapanganib ang hayop na 
ito kundi mapaminsala rin, at sinasabi na kayang 
sirain ng isang pulutong ng mga baboy-ramo ang 
isang buong ubasan sa magdamag. Bagaman mga 
halaman ang pangunahing kinakain nito, kumaka- 
in din ito ng mga ugat, butil, bulati, suso, maliliit 
na hayop, itlog ng mga ibon, at iba pang mga ka- 
tulad nito. 


BACA [sa Heb., ba-kha’]. Ang halaman na nag- 
karoon ng mahalagang papel sa pakikipagsagupa 
ni David sa mga Filisteo “sa mababang kapatagan 
ng Repaim.” (2Sa 5:22-25; 1Cr 14:13-16) Ang ta- 
nging iba pang pagtukoy sa halamang ito ay nasa 


BAGA 


Awit 84:6: “Sa pagdaraan sa mababang kapatagan 
ng mga palumpong na baca, ginagawa nila itong 
isang bukal.” Maaaring tumutukoy rin ito sa “ma- 
babang kapatagan ng Repaim” kung saan naganap 
ang pakikipaglaban ni David at ang kapatagang 
iyon ay ipinapalagay na nasa TK ng Jerusalem. 

Ang salitang Hebreo na ginamit ay nagmula sa 
salitang-ugat na nangangahulugang “tumangis.” 
(Ihambing ang Gen 21:16.) Kaya naman, waring 
tumutukoy ito sa isang halaman, palumpong, o pu- 
nungkahoy na naglalabas ng butil-butil na sahing 
o marahil ay ng malagatas na dagta. Hindi tiyak 
kung sa anong halaman ito tumutukoy, ang pa- 
ngalang baca ay isang transliterasyon lamang ng 
salitang Hebreo para rito. Walang maliwanag na 
saligan ang rabinikong pangmalas na nag-uugnay 
nito sa puno ng mulberi (gaya rin ng pagkakasalin 
sa KJ). Yamang ang mga punong balsamo (na ang 
ilang uri ay masusumpungan sa iba't ibang pamil- 
ya ng mga punungkahoy) ay naglalabas ng sahing 
o resina, ang mga ito ang iminumungkahi ng ma- 
raming iskolar. Isang puno ng balsamo naman 
na kabilang sa pamilya ng mga alamo (Populus 
euphratica) ang iminumungkahi ng ilang botaniko, 
pangunahin nang dahil madaling gumalaw ang 
mga dahon nito kapag humihihip ang hangin, sa 
gayo'y lumilikha ng pumapagaspas na tunog. Ga- 
yunman, hindi tinitiyak ng Bibliya kung paano na- 
likha ang “yabag ng paglalakad” (kung sa pama- 
magitan ng mga dahon, mga sanga, o ng iba pang 
bahagi ng halaman) kundi binabanggit lamang 
nito na nagmula iyon sa “mga dulo” ng mga hala- 
man. Maaaring iyon ay isa lamang pumapagaspas 
na tunog na nagsilbing hudyat, o gaya ng sinasabi 
ng ilan, maaaring iyon ay isang malakas-lakas na 
ingay na nalikha ng humahagibis na hangin, anu- 
pat nasapawan nito ang ingay ng yabag ng suma- 
salakay na hukbo o nakahawig pa nga ang tunog 
niyaon.---2Sa 5:24, 1Cr 14:15. 


BAGA. 
BAGAHE. 


BAGING. Isang halaman na may mahahaba at 
payat na tangkay na pumupulupot at gumagapang 
sa lupa o umaakyat sa pamamagitan ng mga pang- 
kuyapit, anupat ang pinakakaraniwang uri ay ang 
puno ng ubas (Vitis vinifera). Ang salitang Hebreo 
na ge'phen ay karaniwang tumutukoy sa “punong 
ubas na pang-alak” (Bil 6:4; Huk 13:14), ang isang 
eksepsiyon dito ay ang “baging na ligaw" na namu- 
munga ng mga ligaw na upo. (2Ha 4:39) Ang sali- 
tang Griego na am pelos ay tumutukoy sa puno ng 
ubas, at ang salitang am-pelon' naman ay tumutu- 
koy sa isang ubasan. 


Tingnan ang ULING, BAGA. 


Tingnan ang DALA-DALAHAN. 


290 


Nagsimula ang kasaysayan ng pagtatanim ng 
ubas sa pananalitang: “Si Noe ay .. . nagtanim ng 
isang ubasan.” (Gen 9:20) Si Melquisedec, hari ng 
Salem, ay naglabas ng “tinapay at alak” upang ihain 
kay Abraham, anupat pinatutunayan nito na ang 
mga ubas ay itinatanim na sa lupain ng Canaan 
bago pa ang 1933 B.C.E. (Gen 14:18) Inilalarawan ng 
mga inskripsiyong Ehipsiyo ang pamimitas ng mga 
ubas at ang pagyapak sa mga pisaan ng ubas noong 
ikalawang milenyo B.C.E.: ang mga Paraon noong 
panahong iyon ay may opisyal na mga katiwala ng 
kopa. (Gen 40:9-13, 20-23) Gayunman, dumanas 
ng matinding dagok ang industriya ng paggawa ng 
alak sa Ehipto nang “patayin ni Jehova ang kanilang 
punong ubas’ sa pamamagitan ng salot ng graniso. 
- Aw 78:47: 105:33. 

Ang mga tiktik na pumasok sa Lupang Pangako, 
“isang lupain ng . . . mga punong ubas at mga igos 
at mga granada,” ay nag-uwi mula sa agusang libis 
ng Escol ng isang kumpol ng ubas na napakalaki 
anupat kinailangan itong buhatin ng dalawang lala- 
ki sa pamamagitan ng isang pamingga. (Deu 8:8; Bil 
13:20, 23, 26) Karaniwang sinasabi na ang mga 
kumpol ng ubas mula sa rehiyong ito ay tumi- 
timbang nang 4.5 hanggang 5.5 kg (10 hanggang 
12 Ib). Isang kumpol ang iniulat na tumitimbang 
nang 12 kg (26 na Ib), ang isa naman ay mahigit sa 
20 kg (44 na Ib). 

Bukod sa agusang libis ng Escol, ang iba pang mga 
rehiyong pinagtatamnan ng mga ubas na binanggit 
sa Bibliya ay ang En-gedi sa tabi ng Dagat na Patay 
(Sol 1:14), Sikem (Huk 9:26, 27), Shilo (Huk 21:20, 
21), at sa kabila ng Jordan, ang Sibma, Hesbon, at 
Eleale.--Isa 16:7-10, Jer 48:32. 

Pagtatanim at Pag-aalaga. Ang mga ubasan 
ay kadalasang itinatanim sa mga dalisdis ng burol. 
Nakaugalian nang bakuran o kulungin ng pader ang 
mga ubasan (Bil 22:24; Kaw 24:30, 31) at pagtayu- 
an din ng mga kubol o mga toreng bantayan (Isa 
1:8, 5:2) upang maipagsanggalang ang mga ubasan 
mula sa mga magnanakaw o mga hayop na puma- 
pasok gaya ng mga sorra at mga baboy-ramo. (Aw 
80:8, 13, Sol 2:15) Pinahintulutan ng Kautusang Mo- 
saiko ang isang nakikiraan sa isang ubasan na ku- 
main hanggang sa siya ay mabusog ngunit hindi 
siya maaaring magdala nito sa isang lalagyan, sa- 
pagkat iyon ay maituturing na pagnanakaw.---Deu 
23:24. 

Upang maging kumbinyente, isang pisaan ng 
ubas at isang tangke ang hinuhukay malapit sa uba- 
san, yamang kadalasan ang kalakhang bahagi ng 
ani ay pinipisa upang gawing alak. (Isa 5:2, Mar 
12:1, tingnan ang ALAK AT MATAPANG NA INUMIN.) Sa- 
bihin pa, marami ring sariwang ubas ang kinakain, 
at ibinibilad din sa araw ang iba upang gawing pa- 
sas.— 1Sa 25:18, 30:12, 2Sa 16:1: 1Cr 12:40. 


291 


Iba't iba ang pagkakaayos ng sinaunang mga uba- 
san. Kung minsan, ang mga punong ubas ay siste- 
matikong itinatanim nang hile-hilera anupat may 
pagitan na 2.5 m (8 piye) o mahigit pa sa isa't isa, sa 
lupa na inihandang mabuti. Ayon sa Kautusang Mo- 
saiko, hindi maaaring magtanim ng ibang binhi 
sa isang ubasan, bagaman ang mga punungkahoy, 
gaya ng igos, ay maaaring itanim doon. (Deu 22:9, 
Luc 13:6, 7) Kung minsan, ang mga punong ubas ay 
hinahayaang gumapang sa lupa pababa sa dalisdis 
ng burol, anupat ang mga kumpol lamang ang na- 
kaangat sa pamamagitan ng magkakasangang pat- 
pat, ngunit kadalasan ay pinagagapang ang mga 
punong ubas sa ibabaw ng mga balag na kahoy 
o mga bunton ng mga bato. 

Mahalaga ang pagpungos upang makapamunga 
ng mabubuting ubas. Sinabi ni Jesus na “ang ba- 
wat sanga .. . na hindi namumunga ay inaalis 
niya, at ang bawat isa na namumunga ay nililinis 
niya [sa pamamagitan ng pagpungos], upang ma- 
munga iyon nang higit pa.” (Ju 15:2) Kapag pinu- 
ngusan ang mabubungang sanga at pinutol ang 
di-namumungang mga sanga, nagagamit ng hala- 
man ang buong lakas nito upang maging mas ma- 
taas ang kalidad ng bunga nito. Sa mga lupain sa 
Bibliya, ang pagpungos ay nagsisimula sa tagsibol, 
bandang Marso, at inuulit sa Abril at muli sa Mayo 
kung kinakailangan.---2Cr 26: 10, Isa 18:5, Luc 13:7. 

Ang isang mabungang punong ubas na inaalaga- 
an nang wasto at pinupungusan nang mabuti ay 
maaaring umabot sa di-pangkaraniwang gulang at 
laki. Halimbawa, iniulat na may isang punong ubas 
sa Jerico na mahigit nang 300 taon at ang diyame- 
tro ng katawan nito ay halos 46 na sentimetro 
(18 pulgada). Kung minsan, ang matatandang pu- 
nong ubas na ito ay tumataas nang mahigit sa 
9 na m (30 piye) at nagiging tunay na ‘mga punong 
ubas.” Ngunit sa kabila ng ganitong taas nito sa git- 
na ng mga punungkahoy sa kagubatan, ang gayong 
kahoy ng punong ubas ay hindi mapakikinabangan 
bilang isang “pingga na magagamit sa paggawa ng 
gawain” o isang “tulos na mapagsasabitan ng anu- 
mang uri ng kagamitan,” sapagkat napakalambot 
nito, at hindi ito tuwid upang magamit bilang tabla. 
Tunay nga, ang kahoy ng punong ubas ay nagsil- 
bing isang angkop na ilustrasyon tungkol sa di-tapat 
na mga tumatahan sa Jerusalem, anupat magaga- 
mit lamang bilang panggatong sa apoy, ang pang- 
wakas na kahihinatnan, sabi ni Jesus, ng di-mabu- 
ngang mga punong ubas.---Eze 15:2-7: Ju 15:6. 

Ang matagumpay na kapanahunan ng saga- 
nang ani ng ubas ay may awitan at katuwaan na 
pinagsasaluhan ng mga tagapitas ng mga ubas at 
ng mga manyayapak sa mga pisaan ng ubas. (Huk 
9:27: Isa 16:10, Jer 25:30, tingnan ang PISAAN.) Isa 


BAGING 


rin itong nakagagalak na panahon para sa mga 
dukha at mga naninirahang dayuhan sa lupain, na 
pinahintulutang maghimalay sa mga ubasan pag- 
katapos ng pag-aani. (Lev 19:10, Deu 24:21) Totoo 
rin naman ang kabaligtaran nito--kapag natuyo 
ang mga punong ubas, o kapag hindi namunga ang 
mga ito, o kapag ang mga ubasan ay naging mga 
tiwangwang na kaguhuan ng mga tinik, ang mga 
iyon ay kapaha-pahamak na mga panahon ng ma- 
tinding lumbay.--Isa 24:7: 32:10, 12, 13, Jer 8:13. 

Ayon sa mga kautusan tungkol sa Sabbath, tu- 
wing ikapitong taon at sa panahon ng Jubileo, ang 
mga ubasan ay hindi sasakahin, hindi pupungusan, 
at hindi pag-aanihan ng mga may-ari nito. (Lev 
25:3-5, 11) Ngunit sa mga taong iyon, ang sinu- 
mang tao (mga may-ari, mga alipin, mga dayuhan, 
at mga dukha), gayundin ang mga hayop, ay mala- 
yang makakakain mula sa anuman na kusang tu- 
mutubo roon.--Exo 23:10, 11; Lev 25:1-12. 

Makatalinghaga at Makasagisag na Pag- 
gamit. Dahil sa pagiging pamilyar ng puno ng 
ubas--ang malawak na kaalaman ng mga tao tung- 
kol sa pagtatanim at produksiyon nito gayundin sa 
mga gawaing pag-aani at paghihimalay na kaugnay 
nito--malimit itong tukuyin ng mga manunulat ng 
Bibliya. Ang mga punong ubas na namumunga 
nang sagana ay nagpapakita ng pagpapala ni Jeho- 
va. (Lev 26:5, Hag 2:19: Zac 8:12, Mal 3:11, Aw 
128:3) Ang pananalitang “nakaupo ang bawat isa sa 
ilalim ng kaniyang punong ubas at sa ilalim ng ka- 
niyang puno ng igos' ay naging kasabihan na nag- 
papahiwatig ng kapayapaan at katiwasayan.--- 1Ha 
4:25: 2Ha 18:31, Isa 36:16, Mik 4:4; Zac 3:10. 

Ang mga punong ubas na di-mabunga ay kapa- 
hayagan ng kawalan ng pabor ng Diyos. (Deu 28:39) 
Ang Israel ay naging gaya ng mga ubas sa ilang, 
ngunit ito ay naging punong ubas na nabubulok (Os 
9:10; 10:1), gaya ng banyagang punong ubas na na- 
mumunga ng mga ubas na ligaw. (Isa 5:4: Jer 2:21) 
Ipinahihiwatig sa isang karaniwang kasabihan no- 
ong panahon nina Jeremias at Ezekiel na ang hilaw 
na mga ubas ay nakapagpapangilo ng ngipin dahil 
sa asim ng mga ito.---Jer 31:29, 30, Eze 18:2. 

Pinagsikapang iugnay ang “punong ubas ng Sodo- 
ma” sa iba't ibang halaman na matatagpuang katu- 
tubo sa lugar ng Dagat na Patay, ngunit ang tagpo 
ng pananalitang ito sa kaisa-isang paglitaw nito 
(Deu 32:32) ay maliwanag na nagpapahiwatig ng 
makasagisag na paggamit. Ang Sodoma ay paulit- 
ulit na ginamit sa Bibliya upang kumatawan sa ka- 
tiwalian sa moral at sa kabalakyutan.--Isa 1:10, 3:9; 
Jer 23:14. 

Sa ilang pagkakataon, nagsalita si Jesus tung- 
kol sa mga ubasan at sa mga ubas ng mga ito. 
(Mat 20:1-16) Tatlong araw na lamang bago ang 


BAGONG JERUSALEM 


kaniyang kamatayan, binanggit niya ang ilustra- 
syon ng balakyot na mga tagapagsaka.--Mar 12:1- 
9: Luc 20:9-16, tingnan ang ILUSTRASYON, MGA. 

Nang pasinayaan niya ang Hapunan ng Pangi- 
noon, gumamit si Jesus ng alak, ang 'bunga ng pu- 
nong ubas, bilang isang sagisag ng kaniyang “dugo 
ng tipan.” Noong huling gabing iyon ng kaniyang 
buhay sa lupa, tinukoy rin niya ang kaniyang sari- 
li bilang “ang tunay na punong ubas" at ang kani- 
yang Ama bilang “ang tagapagsaka.” Ang kaniyang 
mga alagad ay inihalintulad niya sa “mga sanga” 
na alinman sa pupungusan upang mamunga nang 
higit o lubusang tatagpasin.--Mat 26:27-29, Mar 
14:24, 25; Luc 22:18, Ju 15:1-10. 

Makahulang Paggamit. Nang pagpalain ni Ja- 
cob si Juda, may makahulang kahulugan ang kani- 
yang mga salita: “Itinatali ang kaniyang hustong- 
gulang na asno sa punong ubas [lag:ge phen] at ang 
anak ng kaniyang sariling asnong babae sa piling 
punong ubas [welas:soreqah'], tiyak na lalabhan 
niya ang kaniyang pananamit sa alak at ang kani- 
yang kasuutan sa dugo ng mga ubas. Pulang-pula 
ang kaniyang mga mata dahil sa alak.” (Gen 49:8- 
12) Ang salitang Hebreo na soreqgah' ay tumutukoy 
sa isang punong ubas na pula na nagluluwal ng pi- 
nakamataba o pinakapiling bunga. (Ihambing ang 
Isa 5:2: Jer 2:21, kung saan lumilitaw ang kaugnay 
na terminong sorreq'.) Mga ilang araw bago ang 
karatula na kababasahan ng “Ang Hari ng mga Ju- 
dio” ay ipinaskil sa itaas niya sa pahirapang tulos 
(Mar 15:26), si Jesu-Kristo, na mula sa tribo ni Juda, 
ay pumasok sa Jerusalem na nakasakay sa isang bi- 
siro, ang anak ng isang asno, sa gayon ay inihaha- 
rap siya sa Jerusalem bilang hari nito. (Mat 21:1-9, 
Zac 9:9) Bagaman hindi itinali ni Jesus ang bisiro ng 
asnong babae sa isang literal na punong ubas, ibi- 
nigkis naman niya ang kaniyang mga pag-aangkin 
ng karapatan bilang hari sa isang makasagisag na 
punong ubas, isa na espirituwal, samakatuwid nga, 
ang Kaharian ng Diyos.--Ihambing ang Mat 21:41- 
43: Ju 15:1-5. 

Bukod sa lalong dakilang kahulugang ito, ang hula 
ni Jacob ay nagkaroon ng literal na pagkakapit sa 
manang ibinigay sa tribo ni Juda sa Lupang Pa- 
ngako. Kasama rito ang bulubunduking pook, pati 
na ang mabungang mga libis nito at ang matataas 
na “mabungang dalisdis ng burol” na ginawang 
hagdan-hagdan upang maging mga ubasan.---Isa 
Dil: 

Sa aklat ng Apocalipsis, pagkatapos banggitin ang 
“aanihin sa lupa,” isang anghel ang narinig na nag- 
bibigay ng utos: “Tipunin mo ang mga kumpol ng 
punong ubas ng lupa, sapagkat nahinog na ang mga 
ubas nito.” Kaagad, “ang punong ubas ng lupa” ay 
tinipon at inihagis “sa malaking pisaan ng ubas ng 
galit ng Diyos.” Ang punong ubas na ito ay naiiba sa 


292 


“tunay na punong ubas,” na namumunga sa ikalulu- 
walhati ng Diyos. Maliwanag na “ang punong ubas 
ng lupa” ay namumunga ng nakasasakit na bunga, 
sapagkat wawasakin ito sa utos ng Diyos.---Apo 14: 
15, 18, 19. 


BAGONG JERUSALEM. Isang pananalitang 
lumilitaw nang dalawang ulit, at tanging sa lub- 
hang makasagisag na aklat ng Apocalipsis. (Apo 
3:12, 21:2) Nang malapit nang matapos ang sunud- 
sunod na mga pangitaing iyon, at matapos niyang 
makitang pinuksa ang Babilonyang Dakila, sinabi 
ng apostol na si Juan: “Nakita ko rin ang banal na 
lunsod, ang Bagong Jerusalem, na bumababang 
galing sa langit mula sa Diyos at nahahandang 
gaya ng isang kasintahang babae na nagagayakan 
para sa kaniyang asawang lalaki.”---Apo 21:2. 

Ang Kasintahang Babae ng Kordero. Sa li- 
wanag ng ibang mga kasulatan, matitiyak ang pag- 
kakakilanlan ng Bagong Jerusalem. Siya ay “gaya 
ng isang kasintahang babae.” Isinulat pa ni Juan: 
'Isa sa pitong anghel ang nakipag-usap sa akin at 
nagsabi: “Halika rito, ipakikita ko sa iyo ang kasinta- 
hang babae, ang asawa ng Kordero.” Kaya dinala 
niya ako sa kapangyarihan ng espiritu sa isang 
malaki at napakataas na bundok, at ipinakita niya sa 
akin ang banal na lunsod na Jerusalem na bumaba- 
bang galing sa langit mula sa Diyos at taglay ang 
kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaningningan nito ay 
tulad ng isang napakahalagang bato, gaya ng ba- 
tong jaspe na kumikinang na sinlinaw ng kristal.” 
--Apo 21:9-11. 

Kaninong kasintahang babae ang Bagong Jerusa- 
lem? Sa Kordero ng Diyos, si Jesu-Kristo, na nagbu- 
hos ng kaniyang dugo bilang hain para sa sangkata- 
uhan. (Ju 1:29: Apo 5:6, 12: 7:14: 12:11, 21:14) 
Sino ang kasintahang babaing ito? Siya'y binubuo 
ng mga miyembro ng niluwalhating kongregasyong 
Kristiyano. Ang kongregasyong ito sa lupa ay iniha- 
lintulad sa “isang malinis na birhen" na ihaharap sa 
Kristo. (2Co 11:2) Muli, inihalintulad ng apostol na si 
Pablo ang kongregasyong Kristiyano sa isang asa- 
wang babae, na ang Asawang Lalaki at Ulo ay si 
Kristo.--Efe 5:23-25, 32. 

Karagdagan pa, sa Apocalipsis 3:12, kinausap mis- 
mo ni Kristo ang kongregasyon, anupat nangako 
siya na isusulat niya sa tapat na mananaig “ang pa- 
ngalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lunsod 
ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bumaba- 
ba mula sa langit mula sa aking Diyos, at ang ba- 
gong pangalan kong iyon.” Ang pangalan ng asa- 
wang babae ay isinusunod sa pangalan ng kaniyang 
asawang lalaki. Kaya naman, maliwanag na yaong 
mga nakitang nakatayo sa Bundok Sion kasama ng 
Kordero, may bilang na 144,000, na may pangalan 
ng Kordero at ng kaniyang Ama na nakasulat sa ka- 


293 


nilang mga noo, ay ang grupo ring iyon, ang kasin- 
tahang babae.---Apo 14:1. 


Bakit hindi maaaring maging isang 
lunsod sa Gitnang Silangan ang 
“Bagong Jerusalem”? 


Makalangit ang Bagong Jerusalem, hindi makalu- 
pa, sapagkat ito'y bumababang “galing sa langit 
mula sa Diyos.” (Apo 21:10) Kaya naman ang lunsod 
na ito ay hindi itinayo ng mga tao at wala itong lite- 
ral na mga lansangan at mga gusaling nakatayo sa 
Gitnang Silangan sa lokasyon ng sinaunang lunsod 
ng Jerusalem, na winasak noong 70 C.E. Habang 
nasa lupa, ang mga miyembro ng uring kasintahang 
babae ay sinabihan na ang kanilang “pagkamama- 
mayan ay nasa langit” at na umaasa silang tumang- 
gap ng “isang walang-kasiraan at walang-dungis at 
walang-kupas na mana.” “Ito ay nakataan sa langit 
para sa inyo,” sabi ng apostol na si Pedro.--Fil 3:20, 
1Pe 1:4. 

Noong 537 B.C.E., lumalang si Jehova ng “mga ba- 
gong langit at ng isang bagong lupa” nang ang mga 
Judiong nalabi ay isauli sa Jerusalem mula sa pagka- 
tapon sa Babilonya. (Isa 65:17) Sa lunsod ng Jerusa- 
lem, ang pagkagobernador ni Zerubabel (isang inapo 
ni David) na tinutulungan ng mataas na saserdoteng 
si Josue, ang maliwanag na bumubuo sa “mga ba- 
gong langit” noon. (Hag 1:1, 14: tingnan ang LANGIT 
[Mga bagong langit at bagong lupa].) Ang Bagong 
Jerusalem, kasama si Kristo sa kaniyang trono sa 
makasagisag na lunsod na ito, ang bumubuo sa 
“mga bagong langit” na mamamahala sa “bagong 
lupa,” na siyang lipunan ng mga tao sa lupa. 

Ang pangitaing nakita ni Juan tungkol sa Bagong 
Jerusalem ay nagbibigay ng karagdagang patunay 
na talagang ito ay isang makalangit na lunsod. 
Tanging isang makasagisag na lunsod ang maaa- 
ring magkaroon ng mga sukat at karilagan ng Ba- 
gong Jerusalem. Ang pundasyon nito ay parisu- 
kat, mga 555 km (345 mi) sa bawat panig, o mga 
2,220 km (1,379 na mi) sa buong palibot, samakatu- 
wid nga, 12,000 estadyo. Palibhasa'y hugis-kubiko, 
pare-pareho ang taas, haba, at lapad ng lunsod. Wa- 
lang lunsod na gawang-tao ang makaaabot nang 
gayon hanggang sa malayong kalawakan. Sa palibot 
nito ay may isang pader na 144 na siko (64 na m; 
210 piye) ang taas. Ang pader, na yari mismo sa jas- 
pe, ay nakatayo naman sa 12 batong pundasyon, 
mahahalagang bato na may pambihirang kaganda- 
han--jaspe, safiro, calcedonia, esmeralda, sardoni- 
ca, sardio, crisolito, berilo, topacio, crisopasio, ja- 
cinto, at amatista. Nakaukit naman sa 12 batong 
pundasyon na ito ang mga pangalan ng 12 apostol 
ng Kordero. Hindi rin pahuhuli sa kaluwalhatian ang 


BAHAGHARI 


mismong lunsod na nasa loob ng magagandang pa- 
der na ito, sapagkat inilarawan ito bilang “dalisay na 
ginto na tulad ng malinaw na salamin,” anupat may 
malapad na daan na “dalisay na ginto, gaya ng ma- 
linaw na salamin. ”---Apo 21:12-21. 

Isang Dalisay at Kapaki-pakinabang na Pa- 
mamahala. Ang pasukan sa mariringal na pader 
ng Bagong Jerusalem ay ang 12 pintuang-daan nito, 
tatlo sa bawat panig, anupat ang bawat isa ay gawa 
sa isang napakalaking perlas. Bagaman ang mga 
pintuang-daan na ito ay hindi kailanman isinasara, 
“anumang bagay na hindi sagrado at sinumang gu- 
magawa ng kasuklam-suklam na bagay at ng kasi- 
nungalingan ay hindi sa anumang paraan papasok 
sa loob nito: tangi lamang yaong mga nakasulat sa 
balumbon ng buhay ng Kordero.” Tunay ngang isa 
itong banal at sagradong lunsod, subalit walang 
makikitang templo ukol sa pagsamba, sapagkat “ang 
Diyos na Jehova na Makapangyarihan-sa-lahat ang 
templo nito, gayundin ang Kordero.” At ang lunsod 
ay “hindi nangangailangan ng araw ni ng buwan 
man upang sumikat dito, sapagkat nililiwanagan ito 
ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang lampara nito ay 
ang Kordero.” Magiging kapaki-pakinabang sa mga 
bansa ang pamamahala nito sa kanila, sapagkat 
“ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng li- 
wanag nito.”---Apo 21:22-27. 


BAGONG TIPAN. 
BAHA. Tingnan ang DELUBYO. 


BAHAGHARI. Isang hating-bilog na balan- 
tok, o arko, na kakikitaan ng sari-saring kulay, isang 
nakikitang tanda ng tipang pangako ni Jehova na 
“hindi na lilipulin pa ang lahat ng laman sa pama- 
magitan ng tubig ng isang delubyo, at hindi na 
magkakaroon pa ng delubyo na sisira sa lupa.” (Gen 
9:11-16) Sa Hebreo, walang pantanging salita para 
sa bahaghari, kaya naman ang karaniwang salita 
para sa “busog” [sa Ingles, bow] (na panghilagpos sa 
palaso) ang ginagamit sa Bibliya. 

Masalimuot na mga teoriya at mga pormula ang 
ginagamit upang ipaliwanag kung paano nabubuo 
ang isang bahaghari. Pangunahin na, waring ka- 
pag pumapasok ang puting liwanag sa loob ng 
isang patak ng ulan, ito ay bumabaluktot at nanga- 
ngalat sa iba't ibang kulay, anupat ang patak ng 
ulan ay nagsisilbing isang pagkaliit-liit na prisma. 
Bawat kulay ay tumatama sa panloob na gilid ng 
patak ng ulan at pinatatalbog sa isang anggulong 
naiiba at espesipiko. Sa gayon, ang nagmamasid ay 
nakakakita ng isang balantok na may kabuuang pi- 
tong kulay ng ispektrum (mula sa pinakaloob ng 
arko papalabas: biyoleta, indigo, asul, berde, dilaw, 
kahel, at pula), bagaman maaaring maghalo ang 


Tingnan ang TIPAN. 


BAHARUMITA 


mga ito anupat apat o limang kulay lamang ang 
nakikita nang malinaw. Kung minsan, isa pang 
mas malaki at di-gaanong malinaw na “pangala- 
wahing” balantok ang nabubuo at baligtad naman 
ang pagkakasunud-sunod ng mga kulay. Pinag- 
aaralan pa rin ng mga siyentipiko ang bahaghari. 
Ganito ang puna ni Carl B. Boyer: “Sa loob ng isang 
patak ng ulan, napakasalimuot ng inter-aksiyon ng 
enerhiya ng liwanag at ng materya anupat ang isa 
ay tuwirang inaakay sa quantum mechanics at sa 
theory of relativity. . .. Bagaman marami nang na- 
lalaman tungkol sa paglitaw ng bahaghari, hin- 
di pa ito gaanong nauunawaan.”-- The Rainbow, 
From Myth to Mathematics, 1959, p. 320, 321. 

Ang unang pagtukoy ng Bibliya sa isang bahag- 
hari ay nasa ulat hinggil sa pakikipagtipan ng Diyos 
kay Noe at sa kaniyang mga supling nang makala- 
bas na sa arka ang mga nakaligtas sa Baha. (Gen 
9:8-17: Isa 54:9, 10) Ang magandang tanawing ito 
mismo ay malamang na nakaaliw kay Noe at sa ka- 
niyang pamilya at nagsilbing pahiwatig ng kapaya- 
paan sa kanila. 

Maraming opinyon ang inihaharap hinggil sa 
kung ito ba ang unang pagkakataon na nakakita ng 
bahaghari ang mga tao. Ipinapalagay ng ilang ko- 
mentarista na bago pa nito ay nakakita na ng ba- 
haghari ang mga tao at na ang ‘pagbibigay’ ng 
Diyos ng bahaghari noong panahong iyon ay 'pag- 
bibigay’ lamang ng pantanging kahulugan o kaha- 
lagahan sa isang penomeno na dati nang umiiral. 
Marami sa mga nanghahawakan sa ganitong pang- 
malas ang naniniwala na ang Baha ay nangyari sa 
isang lugar lamang o hindi nagkaroon ng malaking 
epekto sa atmospera. 

Gayunpaman, ito ang unang pagbanggit sa isang 
bahaghari, at kung mayroon nang bahaghari na na- 
kita mas maaga pa rito, hindi na magkakaroon ng 
tunay na puwersa ang paggamit ng Diyos dito bi- 
lang isang namumukod-tanging tanda ng kaniyang 
tipan. Magiging pangkaraniwan lamang ito, at hindi 
magiging isang mahalagang palatandaan ng isang 
pagbabago, ng isang bagay na bago. 

Hindi inilarawan sa Bibliya kung gaano kalinaw 
ang atmospera bago ang Baha. Ngunit lumilitaw na 
dahil sa mga kalagayan ng atmospera noon, mali- 
ban noong magkaroon ng pagbabago at “nabuksan 
ang mga pintuan ng tubig ng langit” (Gen 7:11), wa- 
lang sinumang nakakita ng bahaghari nang una kay 
Noe at sa kaniyang pamilya. Maging sa ngayon, 
apektado ng mga kalagayan ng atmospera kung ang 
isa ay makakakita ng bahaghari o hindi. 

Ang karilagan, kagandahan, at kapayapaan ng 
isang bahaghari na lumilitaw pagkaraan ng isang 
bagyo ay ginagamit sa mga paglalarawan ng Bibli- 
ya tungkol sa Diyos at sa kaniyang trono. Sa pangi- 


294 


tain ni Ezekiel tungkol sa Diyos, nakita ng propeta 
ang “isang anyong gaya ng balantok na lumilitaw sa 
kaulapan kapag araw na may buhos ng ulan.” Idini- 
riin nito ang “kaluwalhatian ni Jehova.” (Eze 1:28) Sa 
katulad na paraan, nakita ni Juan ang marilag na 
trono ni Jehova, at 'sa palibot nito ay may isang ba- 
hagharing tulad ng esmeralda ang kaanyuan.” Ma- 
lamang na ang nakagiginhawang kulay ng bahag- 
hari na kasimberde ng esmeralda ay nagpahiwatig 
kay Juan ng kahinahunan at katahimikan, at angkop 
naman iyon yamang si Jehova ang kumokontrol sa 
bawat situwasyon, anupat isa siyang maluwalhating 
Tagapamahala. (Apo 4:3) Nakakita rin si Juan ng 
isang anghel na may 'isang bahaghari sa kaniyang 
ulo” (Apo 10:1), na maaaring nagpapahiwatig na isa 
itong pantanging kinatawan ng “Diyos ng kapayapa- 
an.”--Fil 4:9. 


BAHARUMITA [Ng (Mula sa) Bahurim]. Isang 
katutubo ng nayon ng Bahurim. Si Azmavet, isa sa 
makapangyarihang mga lalaki ni David, ay mula sa 
lugar na ito at tinawag na “Baharumita” sa 1 Croni- 
ca 11:33 at “Bar-humita” sa 2 Samuel 23:31. Si Si- 
mei, na nanlait sa tumatakas na si Haring David, ay 
isa ring Baharumita.--2Sa 19:16, 1Ha 2:8, tingnan 
ang BAHURIM. 


BAHAY. Bukod sa iba pang mga bagay, ang sa- 
litang “bahay” o “sambahayan,” gaya ng pagkakaga- 
mit sa Bibliya (sa Heb., bayith, sa Gr., oi kos o oi- 
kia, sa Ingles, house), ay maaaring tumukoy sa 
(1) isang sambahayan [sa Ingles, household] o sa la- 
hat ng supling ng isang tao (Gen 12:1, 17:13, 23; 
Ob 17, 18; Mik 1:5): (2) isang tinatahanang bahay 
(Gen 19:2-4): (3) isang piitan o, sa makasagisag na 
paraan, sa bansa kung saan inaalipin ang isa (Gen 
40:3, 14, Exo 13:3), (4) isang tahanang dako ng mga 
hayop at mga ibon (Job 39:6, Aw 104:17): (5) isang 
sapot ng gagamba (Job 8:14): (6) isang maharlikang 
tirahan o palasyo (2Sa 5:11, 7:2): (7) isang makasa- 
serdoteng linya (1Sa 2:35): (8) isang maharlikang 
dinastiya (1Sa 25:28; 2Sa 7:11): (9) tabernakulo 
o templo ni Jehova, kapuwa sa literal na paraan at 
kapag ginagamit sa isang makatalinghagang para- 
an (Exo 23:19: 34:26: 1Ha 6:1: 1Pe 2:5): (10) taha- 
nang dako ni Jehova, ang langit mismo (Ju 14:2): 
(11) santuwaryo ng isang huwad na diyos (Huk 9:27, 
1Sa 5:2, 1Ha 16:32, 2Ha 5:18), (12) nasisirang pisi- 
kal na katawan ng mga tao (Ec 12:3, 2Co 5:1-4): 
(13) walang-kasiraang espirituwal na katawan (2Co 
5:1): (14) karaniwang libingan (Job 17:13, Ec 12:5): 
(15) asosasyon ng mga manggagawa na iisa ang 
propesyon (1Cr 4:21): at (16) isang gusali na pinag- 
tataguan ng opisyal na mga rekord ng estado (Ezr 
6:1). 


295 


Kadalasan, ang isang anyo ng salitang Hebreo 
para sa bahay (ba'yith) ay nagiging bahagi ng isang 
pangalang pantangi, gaya sa Bethel (nangangahu- 
lugang “Bahay ng Diyos") at Betlehem (nanganga- 
hulugang “Bahay ng Tinapay”). 

Mga Materyales at Mga Pamamaraan sa Pag- 
tatayo. Noong sinauna, gaya sa ngayon, nagkaro- 
on ng iba't ibang uri ng mga tirahan. Nagkakaiba- 
iba ang mga pamamaraan ng pagtatayo depende sa 
yugto ng panahon, sa kalagayang pangkabuhayan 
ng nagpapatayo, at sa mga materyales na makuku- 
ha. Bilang halimbawa, ang mga tagapagtayo ng Ba- 
bel ay gumamit ng mga laryo sa halip na bato, at 
ang “bitumen ay nagsilbing argamasa para sa kani- 
la.”--Gen 11:3. 

Marami sa mga Israelita ang nagsimulang mana- 
hanan sa mga bahay ng itinaboy na mga Canaanita 
at malamang na sa loob ng maraming taon pagka- 
tapos nito ay gumamit sila ng katulad na mga pa- 
mamaraan sa pagtatayo. (Deu 6:10, 11) Lumilitaw 
na mas gusto nila ang mga bahay na bato (Isa 9: 10, 
Am 5:11), yamang mas matitibay ang mga ito at 
mas ligtas sa mga nanloloob kaysa sa mga ba- 
hay na yari sa laryong putik. Madaling pasukin 
ng mga magnanakaw ang mga bahay na putik 
sa pamamagitan lamang ng paghuhukay sa isang 
dingding. (Ihambing ang Job 24:16.) Gayunman, sa 
mabababang lupain, kung saan kakaunti ang ma- 
kukuhang de-kalidad na batong-apog at batong- 
buhangin, mga laryong putik na pinatuyo sa araw, 
o kung minsan, niluto sa hurnuhan, ang ginagamit 
sa mga dingding ng mga tirahan. Mga biga at 
mga tahilang sikomoro, enebro, at, partikular na sa 
mas matitibay na bahay, sedro, ang ginagamit. 
--Sol 1:17; Isa 9:10. 

Nakahukay ang mga arkeologo ng mga guho ng 
iba't ibang uri ng sinaunang mga tirahan sa Pales- 
tina. Kadalasan ay may isang pugon sa looban at 
kung minsan, mayroon ding balon o imbakang- 
tubig. (2Sa 17:18) Batay sa mga guho ng mga bahay 
na nasumpungan, makikita na malaki ang pagkaka- 
iba-iba ng sukat ng mga ito. Ang isa ay mga 5 m 
(16 na piye) kuwadrado lamang, samantalang ang 
isa naman ay may sukat na 32 por 30 m (104 por 
97 piye). Kadalasan, ang mga silid ay may sukat na 
mula sa 3.5 hanggang 4.5 m (12 hanggang 15 piye) 
kuwadrado. 

May mga bahay na itinayo sa ibabaw ng malala- 
pad na pader ng lunsod. (Jos 2:15) Ngunit lalong 
mabuti kung itinayo ang mga ito sa ibabaw ng ba- 
tong-limpak (Mat 7:24), at karaniwan na, hindi pi- 
nasisimulan ang kayariang laryong putik hangga't 
hindi nakapaglalatag ng dalawa o tatlong hanay ng 
mga bato. Kapag ang bahay ay hindi maitatayo sa 
isang batong-limpak, kadalasan ay naglalatag ng 
isang solidong pundasyon, anupat ang lalim niyaon 


BAHAY 


ay kasintaas ng batong pader nito. Ang ilang pun- 
dasyon ay gawa sa malalaking bato na di-tinabas, at 
ang mga bitak niyaon ay pinupunan ng maliliit na 
bato: ang iba naman ay yari sa tinabas na mga bato. 
Ang mga guho ng isang bahay na yari sa laryong 
putik at nahukay ng mga arkeologo ay may kayari- 
ang bato na mahigit sa 0.5 m (1.5 piye) ang taas, sa 
isa pang bahay, ang mga bato ay umabot sa taas na 
mga 1 m (3 piye). Ang mga dingding ng ilang ba- 
hay ay may kapal na mga 1 m (3 piye). Kadalasan, 
isang uri ng kalburo ang ipinapahid sa labas ng mga 
dingding (Eze 13:11, 15), at kung minsan, ang mga 
dingding na yari sa laryong putik at nakaharap sa 
lansangan ay nilalatagan ng maliliit na bato upang 
maingatan ang pinakaibabaw ng mga ito. 

Ang mga bato para sa pagtatayo ay pinagpapan- 
tay-pantay at pinagdurugtong sa pamamagitan ng 
mga batong-panulok na maingat na pinakinis at ini- 
lapat. (Ihambing ang Aw 118:22, Isa 28:16.) Noon, 
pinaghalong luwad at dayami ang karaniwang gina- 
gamit bilang argamasa. Kung minsan ang halong 
ito ay may kasamang apog, abo, pinulbos na mga 
bibinga ng mga kagamitang luwad, dinikdik na mga 
kabibi, o batong-apog. Ipinapahid ito sa mga laryo 
o mga bato upang pagdikit-dikitin ang mga iyon, at 
ginagamit din itong palitada sa mga dingding sa 
loob. (Lev 14:41, 42) Gayunman, sa ilang kalagayan, 
eksaktung-eksakto ang pagkakatabas ng mga bato 
anupat hindi na kailangan ang argamasa. 

Mga sahig. Ang mga sahig, pati sahig ng loo- 
ban, ay yari sa siniksik na lupa o nilalatagan ng 
bato, laryo, o palitadang apog. Isang hukay sa sahig 
ang karaniwang nagsisilbing apuyan, ngunit mga 
brasero ang ginagamit upang painitin ang mas ma- 
gagandang tahanan. (Jer 36:22, 23) Sa isang butas 
sa bubong lumalabas ang usok. (Os 13:3) Marahil, 
kahoy ang sahig ng mga silid sa malapalasyong 
mga bahay, gaya ng sahig sa templo.--- 1Ha 6:15. 

Mga bintana. Noon, parihabang mga butas sa 
dingding ang nagsisilbing mga bintana. Ang ilan sa 
mga ito ay may kalakihan anupat makadaraan dito 
ang isang tao. (Jos 2:15, 1Sa 19:12, Gaw 20:9) Parti- 
kular na, ang mga bintanang nakaharap sa lansa- 
ngan ay nilalagyan ng mga sala-sala.--Huk 5:28, 
Kaw 7:6. 

Mga pinto. Karaniwan na, ang mga pinto ay 
gawa sa kahoy at pumipihit sa mga paikutan (Kaw 
26:14) na nakalapat sa mga ukit na nasa bigang ka- 
hoy o bato at nasa pintuan. Dalawang posteng ka- 
hoy na patayo ang nagsisilbing mga hamba. (Exo 
12:22, 23) Bagaman may ilang bahay na dalawa ang 
pasukang-daan, kadalasan ay isang pinto lamang 
ang mapapasukan mula sa lansangan patungo sa lo- 
oban, at mula naman dito ang isa ay makapapasok 
sa lahat ng silid ng bahay. 


BAHAY 


Mga dekorasyon sa loob at muwebles. Sa ma- 
rarangyang tahanan, ang mga dingding ng mga si- 
lid ay may entrepanyong sedro o iba pang mamaha- 
ling kahoy at pinapahiran ng sangkap na matingkad 
na pula. (Jer 22:14, Hag 1:4) Maliwanag na ang 
“mga bahay na garing" ng ilang mayayaman ay 
may mga silid na nilagyan ng entrepanyong kahoy 
at kinalupkupan ng garing. (1Ha 22:39, Am 3:15) 
Bukod sa iba't ibang kagamitan sa pagluluto, mga 
sisidlan, mga basket, at iba pang mga gamit sa ba- 
hay, maaaring kabilang sa mga muwebles ng ta- 
hanan ang mga higaan o mga kama, mga silya, 
mga tuntungan, mga mesa, at mga patungan ng 
lampara. (Ihambing ang 2Sa 4:11, 2Ha 4:10, Aw 
41:3, Mat 5:15.) Ang mga muwebles sa mga tahanan 
ng ilang mayayamang tao ay pinaganda ng mga ka- 
lupkop na garing, ginto, at pilak.---Ihambing ang Es 
1:6; Am 3:12; 6:4. 

Bubong at pang-itaas na silid. Karamihan ng 
mga bubong noon ay patag, at kahilingan sa Kautu- 
san na ang mga bubong ng mga Israelita ay lagyan 
ng isang halang sa palibot upang maiwasan ang 
mga aksidente. (Deu 22:8) Kapag may kaunting da- 
hilig ang bubong, makaaagos ang ulan pababa. Ang 
bubong ay nakapatong sa matitibay na bigang ka- 
hoy na nakalatag mula sa isang dingding hanggang 
sa kabilang dingding. Nakapatong nang pahalang sa 
mga bigang ito ang mas maliliit na tahilang kahoy, 
at ang mga ito naman ay tinatakpan ng mga sanga, 
mga tambo, at iba pang katulad nito. Pagkatapos ay 
tinatabunan ito ng isang suson ng lupa na mga 
ilang pulgada ang kapal---isang makapal na palitada 
ng luwad o ng pinaghalong luwad at apog. Madaling 
humukay ng butas sa ganitong bubong na yari sa 
luwad, gaya ng ginawa ng mga lalaking nagsikap na 
iharap kay Jesus ang isang paralitiko upang mapa- 
galing ito. (Mar 2:4) Ang mga biga ng bubong ay si- 
nusuportahan ng isang hanay ng mga posteng ka- 
hoy na patayo at nakapatong sa mga pundasyon na 
bato. Maaaring tubuan ng damo ang mga bubong 
na ito (Aw 129:6), at hindi maiiwasang tumulo ang 
mga bubong. (Kaw 19:13, 27:15, Ec 10:18) Mala- 
mang, bago dumating ang tag-ulan, kinukumpuni 
ang mga bubong at pinakikinis ang mga ito upang 
madaling umagos ang tubig. 

Noon, sa mga bubong ginagawa ang maraming 
aktibidad kapuwa sa mapayapa at sa kapaha-paha- 
mak na mga panahon. (Isa 22:1, Jer 48:38) Mula sa 
mga ito ay maaaring gumawa ng pagpapatalastas 
o mabilis na maipagbibigay-alam sa madla ang 
ilang pagkilos. (2Sa 16:22, Mat 10:27) Sa mga bu- 
bong pinatutuyo ang lino (Jos 2:6), at doon ang mga 
tao ay maaaring mag-usap (1Sa 9:25), maglakad sa 
isang malamig na gabi (2Sa 11:2), magsagawa ng 
tunay o huwad na pagsamba (Jer 19:13, Zef 1:5, 


296 


Gaw 10:9), o matulog pa nga (1Sa 9:26). Kapag Ka- 
pistahan ng Pagtitipon ng Ani, nagtatayo ng mga 
kubol sa mga bubong at sa mga looban ng mga ba- 
hay.---Ne 8:16. 

Kadalasan ay nagtatayo ng isang silid-bubungan 
o pang-itaas na silid sa may bubungan ng bahay. 
Isa itong presko at malamig na silid na kadala- 
sa'y nagsisilbing silid-pampanauhin. (Huk 3:20, 1Ha 
17:19; 2Ha 1:2: 4:10) Sabihin pa, ang ilang tahanan 
ay mga gusaling dalawa ang palapag anupat may 
karaniwang itaas na palapag. Sa isang malaking si- 
lid sa itaas, maaaring isang silid-bubungan o isang 
silid na nasa itaas na palapag, ipinagdiwang ni Jesus 
ang huling Paskuwa kasama ng kaniyang mga ala- 
gad at pinasinayaan niya ang paggunita sa Hapu- 
nan ng Panginoon. (Luc 22:11, 12, 19, 20) At noong 
araw ng Pentecostes, 33 C.E., lumilitaw na mga 
120 alagad ang nasa isang silid sa itaas ng isang ba- 
hay sa Jerusalem nang ibuhos sa kanila ang espiri- 
tu ng Diyos.--Gaw 1:13-15, 2:1-4. 

Kadalasan, mga hagdanan sa labas o, sa mas ma- 
hihirap na mga tahanan, mga hagdang kahoy ang 
ginagamit upang makaakyat sa bubong mula sa lo- 
oban. Kaya naman, kung kinakailangan, ang isang 
taong nasa bubungan ng bahay ay maaaring lumi- 
san nang hindi na pumapasok pa sa bahay mismo. 
Yamang maraming tahanan ang itinayo nang mag- 
kakatabi, kadalasan ay posibleng maglakad mula sa 
isang bubungan tungo sa kabila. Maaaring may ka- 
ugnayan ang mga salik na ito sa kahulugan ng payo 
ni Jesus na nasa Mateo 24:17 at Marcos 13:15. Sa 
mas malalaking bahay, may isang hagdanan sa loob 
na magagamit paakyat sa itaas na palapag. 

Ipinagsanggalang ng Kautusan ang mga Ka- 
rapatan sa Pag-aari. Layunin ni Jehova na ta- 
masahin ng kaniyang masunuring bayan ang kasi- 
yahan ng paninirahan sa sarili nilang mga bahay. 
(Ihambing ang Isa 65:21.) Isang kalamidad na sasa- 
pit sa mga masuwayin ay ang pagtira ng ibang tao 
sa bahay niyaong nagtayo nito. (Deu 28:30, Pan 5:2) 
At ang isang tao na hindi pa nakapagpapasinaya ng 
kaniyang bagong bahay ay eksemted sa pagliling- 
kod militar.---Deu 20:5, 6. 

May ilang probisyon sa kautusan ng Diyos sa Is- 
rael na nagsanggalang sa mga karapatan sa pag- 
aari. Hinatulan ng Kautusan ang pag-iimbot sa mga 
pag-aari ng iba, pati na sa bahay nito (Exo 20:17), at 
sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta, tinulig- 
sa ni Jehova ang di-matuwid na pang-aagaw ng 
mga bahay. (Mik 2:2, ihambing ang Ne 5:1-5, 11.) 
Ang isang tagapagpautang ay hindi maaaring sapi- 
litang pumasok sa bahay ng may utang sa kaniya 
upang agawin ang isang panagot. (Deu 24:10, 11) 
Maaari namang tubusin ng isang Israelita ang ba- 
hay na pinabanal niya kay Jehova sa pamamagitan 


297 


ng pagbabayad sa santuwaryo ng 120 porsiyento ng 
tinatayang halaga nito. (Lev 27:14, 15) Gayundin, 
kahit sa loob lamang ng ilang panahon, ang karapa- 
tang tumubos ay nananatili sa mga taong nangaila- 
ngang ipagbili ang kanilang mga bahay. Ang mga 
bahay na nasa mga nayong walang pader ay maa- 
aring tubusin ng orihinal na mga may-ari nito at 
kailangang isauli sa kanila sa taon ng Jubileo. Ngu- 
nit ang mga bahay na nasa mga lunsod na may pa- 
der ay nagiging permanenteng ari-arian ng bumili 
kung hindi tinubos ang mga ito sa loob ng itinak- 
dang isang-tabng yugto kung kailan may bisa pa 
ang karapatang tumubos. Permanente naman ang 
karapatang tumubos sa kalagayan ng mga bahay 
na nasa napapaderang mga lunsod ng mga Levita. 
Kung hindi pa natutubos, lahat ng bahay na dating 
pag-aari ng mga Levita ay kailangang ibalik sa ori- 
hinal na mga may-ari nito sa taon ng Jubileo.---Lev 
25:29-33. 

Isang Dako Ukol sa Espirituwal na Pagtu- 
turo. Mula pa noong sinaunang panahon, ang ta- 
hanan ay nagsilbing sentro na nagbibigay ng mga 
tagubilin ukol sa dalisay na pagsamba. Ang kautu- 
san ng Diyos sa Israel ay espesipikong nag-utos sa 
mga ama na turuan ang kanilang mga anak kapag 
nakaupo sila sa bahay, at pati sa ibang mga pagka- 
kataon. (Deu 6:6, 7: 11:19) Karagdagan pa, dapat 
isulat, lumilitaw na sa makasagisag na paraan, ang 
kautusan ng Diyos sa mga poste ng pinto ng kani- 
lang mga bahay (Deu 6:9, 11:20), at ang tahanan ay 
dapat panatilihing malaya sa lahat ng mga kagami- 
tan sa idolatriya. (Deu 7:26) Yamang ang tahanan 
ay ginagamit sa gayong sagradong layunin, dapat 
gibain ang mga bahay na nahawahan ng “malub- 
hang ketong.” (Tingnan ang KETONG.) Ang kautu- 
san may kinalaman sa mga bahay na may ketong 
ay magpapaalaala sa mga Israelita na maaari la- 
mang silang manirahan sa mga tahanang malinis 
sa pangmalas ng Diyos.---Lev 14:33-57. 

Nang maitatag ang Kristiyanismo, naging isang 
prominenteng bahagi ng tunay na pagsamba ang 
pangangaral at pagtuturo sa bahay-bahay. (Gaw 
20:20) Nakinabang ang mga tagasunod ni Jesus sa 
pagkamapagpatuloy na iniukol sa kanila niyaong 
mga “karapat-dapat” o mga “kaibigan ng kapayapa- 
an,” at nanatili sila sa mga bahay ng gayong mga 
tao hanggang sa matapos ang kanilang ministeryo 
sa isang partikular na lunsod. (Mat 10:11, Luc 10:6,7; 
tingnan ang MANGANGARAL, PANGANGARAL [“Sa Ba- 
hay-bahay'].) Noon, kadalasan na, ang mga grupo 
o mga kongregasyon ng mga Kristiyano ay regular 
na nagtitipon sa mga bahay upang isaalang-alang 
ang Salita ng Diyos. (Ro 16:5; 1Co 16:19, Col 4:15, 
Flm 2) Ngunit hindi tinatanggap sa mga pribadong 
tahanan ang sinumang tumalikod sa turo ng Kristo. 
--2Ju 10. 


BAHAY-BATA 


BAHAY-BATA. Isang sangkap ng babae kung 
saan pinakakain at lumalaki ang sanggol bago ito 
isilang. Si Jehova ang Maylalang ng bahay-bata 
(Gen 2:22), at siya ang Isa na may kakayahan na 
gawin itong palaanakin (Gen 29:31, 30:22, 49:25) 
o baog. (Gen 20:18) Ang bahay-bata ni Sara ay 'pa- 
tay na, o wala nang kakayahang manganak, nang 
panauliin ni Jehova sa kaniya ang kakayahang iyon. 
(Ro 4:19: Gen 18:11, 12: 21:1-3) Sinasabi ng Bibliya 
na si Jehova ang lumikha ng proseso ng pagkabuo 
ng binhi sa bahay-bata, anupat ipinakikita nito na 
ang disenyo ng tao sa bahay-bata ay alinsunod sa 
parisang ginawa ng Diyos at hindi dahil sa pagkaka- 
taon o ebolusyon. (Job 31:15, ihambing ang Job 
10:8, Aw 139:13-16, Isa 45:9.) Yamang espesipikong 
nilikha ang bahay-bata para sa pagpaparami ng 
lahi, ang “napipigilang bahay-bata” ay nakatala bi- 
lang isa sa apat na bagay na hindi nagsasabi: “Sapat 
na!”--Kaw 30:15, 16. 

Yamang ang bahay-bata ay nasa bahagi ng kata- 
wan na tinatawag na tiyan, kadalasan, ang salitang 
Hebreo para sa “tiyan” ay pangunahing tumutukoy 
sa bahay-bata, gaya sa Genesis 25:23, Deuterono- 
mio 7:13, Awit 127:3.--Tingnan ang TIYAN. 

Bilang Disenyador ng bahay-bata, nakikita rin ng 
Diyos kung ano ang eksaktong nabubuo sa loob nito. 
Nababasa niya ang mga minanang katangian ng di- 
pa-naisisilang na sanggol at naitatalaga niya kung 
paano niya nais gamitin ang indibiduwal na iyon, 
kung iyon ang kaniyang ipasiya.---Jer 1:5, Luc 1:15, 
ihambing ang Ro 9:10-13. 

Iniutos ni Jehova sa Israel: “Pabanalin mo sa akin 
ang lahat ng panganay na lalaki na nagbubukas ng 
bawat bahay-bata sa gitna ng mga anak ni Israel, sa 
mga tao at sa mga hayop. Iyon ay akin.” (Exo 13:2) 
Sa mga taong ipinanganganak, tumutukoy ito sa 
unang anak na lalaki ng ama.---Tingnan ang PANGA- 
NAY. 

Itinawag-pansin ni Jesus na hindi dapat paranga- 
lan ang kaniyang inang si Maria nang higit kaysa sa 
iba pang mga naglilingkod sa Diyos. Noong isang 
pagkakataon habang nagtuturo siya, isang babae 
ang sumigaw: “Maligaya ang bahay-bata na nagda- 
la sa iyo at ang mga dibdib na iyong sinusuhan!” Tu- 
mugon si Jesus: “Hindi, sa halip, Maligaya yaong 
mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito!” 
(Luc 11:27, 28) Nang maglaon, habang dinadala si 
Jesus patungo sa pahirapang tulos, humula siya 
may kinalaman sa dumarating na pagkawasak ng 
Jerusalem, anupat sinabi niya sa mga babaing tu- 
matangis sa kaniya na darating ang mga araw na 
sasabihin ng mga tao: “Maligaya ang mga babaing 
baog, at ang mga bahay-bata na hindi nanganak.” 
(Luc 23:27-29) Natupad ito noong 70 C.E. nang ma- 
higit sa isang milyong Judio, kabilang na ang mga 


BAHAY (SAMBAHAYAN) NG AMA 


bata, ang namatay, at libu-libo ang dinalang bihag 
upang ipagbili sa pagkaalipin. 

Nang marinig ng Judiong tagapamahala at Pari- 
seo na si Nicodemo ang pananalita ni Jesus na, 
“Malibang maipanganak muli ang isa, hindi niya 
makikita ang kaharian ng Diyos,” nagtanong siya: 
'Paano? Hindi siya makapapasok sa bahay-bata ng 
kaniyang ina sa ikalawang pagkakataon at maipa- 
nganganak, hindi ba?” Saka ipinaliwanag ni Jesus na 
ang bagong pagsilang na ito ay hindi mula sa ba- 
hay-bata ng tao, kundi “mula sa tubig at espiritu.” 
-Ju 3:1-8. 

Makasagisag na Paggamit. Kung minsan, gi- 
nagamit ang salitang “bahay-bata” may kinalaman 
sa pinagmumulan ng isang bagay. Nang magsalita 
si Jehova tungkol sa mga gawang paglalang may ka- 
ugnayan sa lupa, binanggit niya na ang dagat ay 
sumambulat “mula sa bahay-bata.” (Job 38:8) Sina- 
bi ni Jehova sa Panginoon ni David na sa araw ng 
hukbong militar nito, ang isang ito ay magkakaroon 
ng kusang-loob na mga boluntaryo na “gaya ng 
mga patak ng hamog” mula sa “bahay-bata ng bu- 
kang-liwayway” (kung saan nanggagaling ang ha- 
mog sa umaga).--Aw 110:1-3. 


BAHAY (SAMBAHAYAN) NG AMA. Ang 
pananalitang Hebreo na behth 'av (sa pangmarami- 
han, behth 'avohth') ay maaaring tumukoy (1) sa 
isang tahanang dako (Deu 22:21), (2) sa sambaha- 
yan ng ama ng isang tao sa kaniyang dakong tina- 
tahanan (Gen 31:30, 38:11), (3) doon sa mga bumu- 
buo sa mismong sambahayang iyon, ang mga ito 
man ay nasa lokasyong malayo sa tahanan ng mga 
ninuno (Gen 46:31: Huk 9:18): o (4), gaya ng iba't 
ibang pagkakasalin dito, sa isang “sambahayan ng 
ama,” “pangunahing sambahayan,” “sambahayan 
ng mga ninuno,” “sambahayan sa panig ng ama,” na 
sa ilang kaso ay binubuo ng ilang pamilya. Halimba- 
wa, noong panahong bilangin ang mga Israelita sa 
ilang, apat na pamilya ang itinuring na bumubuo 
sa sambahayan ni Kohat sa panig ng ama. (Bil 3:19, 
30; tingnan din ang Exo 6:14; Bil 26:20-22: Jos 7:17.) 
Mahigit sa isang sambahayan sa panig ng ama ang 
bumubuo sa isang tribo (gaya ng tribo ni Levi, na bi- 
nubuo ng mga sambahayan nina Gerson, Kohat, at 
Merari sa panig ng ama). 

Gayunman, ang mga terminong “sambahayan sa 
panig ng ama,” o “sambahayan ng ama,” “sambaha- 
yan ng aming ama,” at iba pa, ay hindi laging limi- 
tado sa nabanggit na mga paggamit. (Para sa mas 
malawak na paggamit ng pananalitang “sambaha- 
yan sa panig ng ama,” tingnan ang Bil 17:2, 6, kung 
saan ang sambahayan sa panig ng ama ay tumutu- 
koy sa isang tribo.) 

Habang dumarami ang populasyon ng Israel at 
habang pinaninirahan ang iba't ibang lugar ng Lu- 


mu 


298 


pang Pangako, lumalaki rin ang bilang ng mga sam- 
bahayan sa panig ng ama. Ang mga saserdote ay 
inorganisa ni David sa 24 na pangkat ng pagliling- 
kod ayon sa kani-kanilang sambahayan sa panig ng 
ama, 16 na pangkat para kay Eleazar at 8 para kay 
Itamar. Ang 24 na pangulo ay tinawag na “mga ulo 
para sa kanilang mga sambahayan sa panig ng 
ama.” (1Cr 24:4-6) Ang iba pang mga Levita ay pi- 
nili para sa ilang tungkulin sa pamamagitan ng pa- 
labunutan, anupat hindi na isinaalang-alang ang 
anumang priyoridad batay sa edad ng mga ulo ng 
kani-kanilang mga sambahayan sa panig ng ama. 
-1Cr 24:20-31. 

Bawat Israelitang sambahayan sa panig ng ama 
ay kinatawanan ng tagapagmanang ulo nito may 
kaugnayan sa opisyal na gawain ng tribo at sa pag- 
lalapat ng katarungan. (Ne 7:70, 71, 11:13) Sa pagdi- 
riwang ng Paskuwa sa Jerusalem noong panahon ni 
Haring Josias, lumilitaw na ang mga tao ay puma- 
pasok sa looban ng templo ayon sa kani-kanilang 
sambahayan sa panig ng ama upang maghandog 
ng kanilang mga hain. Ang mga Levita, ayon sa 
kani-kanilang pangkat batay sa mga sambahayan 
sa panig ng ama, ang tumatanggap sa mga hain ng 
mga tao at naghahanda ng mga ito.--2Cr 35:4, 
5, 12. 

Nangako si Jesu-Kristo sa kaniyang mga tagasu- 
nod na yayaon siya upang maghanda ng dako para 
sa kanila sa ‘bahay ng kaniyang Ama,' anupat ang 
tinutukoy niya ay ang makalangit na tahanang dako 
ni Jehova.--Ju 14:2, tingnan ang PAMILYA. 


BAHAY NG KAGUBATAN NG LEBANON. 

Isang bahagi ng kalipunan ng mga gusali ng 
pamahalaan na itinayo ni Haring Solomon noong 
kaniyang 13-taong programa ng pagtatayo mata- 
pos niyang gawin ang templo sa Jerusalem (1027- 
1014 B.C.E.). Maliwanag na ang gusaling ito ay gi- 
namit bilang imbakan at para sa pagdidispley ng 
mahahalagang sandata at mga kagamitan. Ang is- 
trakturang ito, na nasa T ng templo, ay maaaring 
pinangalanan nang ganito dahil ginamitan ito ng 
sedro mula sa Lebanon o kaya ay dahil marami 
itong malalaking haliging sedro na magpapaalaala 
ng mga kagubatan doon. 

Ang Bahay ng Kagubatan ng Lebanon ay may 
haba na 100 siko (44 na m, 146 na piye), may la- 
pad na 50 siko (22 m; 73 piye), at may taas na 
30 siko (13 m; 44 na piye). Lumilitaw na yari sa 
bato ang mga dingding nito (1Ha 7:9), anupat 
may mga bigang sedro na ang mga dulo ay naka- 
baon sa mga dingding at sinusuportahan din ng 
apat na hanay ng mga haligi (“apat” sa tekstong 
Hebreo, “tatlo” sa Griegong Septuagint). Sa iba- 
baw ng mga haligi, maliwanag na may mga silid 
na nilagyan ng entrepanyong sedro. Ang ilang 


299 


iminungkahing modelo ng bahay na ito ay may 
tatlong baytang ng mga silid sa ibabaw ng mga 
haligi at nakaharap ang mga ito sa isang looban 
na walang bubong na nasa gitna naman ng gusa- 
li. Ang mga silid ay sinasabing may “isang buka- 
san para sa liwanag na katapat ng isang bukasan 
para sa liwanag sa tatlong baytang.” Waring na- 
ngangahulugan ito na, kung tatanawin ng isa ang 
looban, may mga bukasan o malalaking bintana 
na katapat ng mga bintana ng mga silid na nasa 
kabilang panig ng looban. O kaya, posibleng na- 
ngangahulugan ito na sa bawat silid ay may isang 
bintana na nakaharap sa looban at isang bintana 
naman na nakaharap sa labas. Ang mga pasukan 
(malamang ang mga pintuang patungo sa mga si- 
lid at marahil nasa pagitan ng mga ito) ay “esku- 
walado sa hamba.” Samakatuwid, ang mga ito ay 
hindi hugis-arko o hugis-balantok. Ganito rin ang 
hugis ng mga bintana.--- 1Ha 7:2-5. 

May suliraning bumabangon tungkol sa bilang ng 
mga hanay ng mga haligi, gaya ng nabanggit na. 
Sinasabi ng tekstong Hebreo na may apat na hanay 
at pagkatapos ay may binabanggit itong 45 haligi, 
pagkatapos ay sinasabi pa nito: “May labinlima sa 
isang hanay.” (1Ha 7:2, 3) Ipinapalagay ng ilan na 
ang teksto rito ay kumakapit sa mga silid na nasa 
tatlong baytang, 15 silid sa isang hanay, at na maa- 
aring mas marami pa ang mga haligi na inilagay 
sa apat na hanay. Mas gusto naman ng iba ang "tat- 
long” hanay ng mga haligi na mababasa sa Septua- 
gint. Binago ng ilang salin ang mababasa sa teksto 
upang ang “apatnapu't lima” ay tumukoy sa mga 
biga sa halip na sa mga haliging patayo.---Tingnan 
ang NE, NAB, AT, AS. 

Nang matapos ni Solomon ang bahay, naglagay 
siya roon ng 200 malalaking kalasag na yari sa ha- 
luang ginto, bawat isa ay kinalupkupan ng 600 sik- 
lo na ginto (nagkakahalaga ng mga $77,000), at 
300 pansalag na yari sa haluang ginto, bawat isa ay 
binalutan ng tatlong gintong mina (nagkakahalaga 
ng mga S19,300). Mahigit sa 21 milyong dolyar ang 
halaga ng ginto na nasa mga kalasag at mga pansa- 
lag. Bukod dito, di-binanggit ang bilang ng mga si- 
sidlang ginto na ginamit sa bahay. (1Ha 10:16, 17, 
21: 2Cr 9:15, 16, 20) Ang mga gintong kalasag na ito 
ay tinangay ni Sisak na hari ng Ehipto noong pana- 
hon ng paghahari ng anak ni Solomon na si Rehobo- 
am. Hinalinhan ni Rehoboam ang mga ito ng mga 
kalasag na yari sa tanso, na ipinagkatiwala naman 
niya sa pangangasiwa ng mga pinuno ng mga ma- 
nanakbo, na mga bantay sa pasukan ng bahay ng 
hari.-- 1Ha 14:25-28, 2Cr 12:9-11. 

Sa Isaias 22:8, ang Bahay ng Kagubatan ng Leba- 
non ay tinatawag ding “taguan ng mga armas ng 
bahay ng kagubatan.” 


BAHAY-TULUYAN 
BAHAY NG KALULUWA, MGA. Mala- 


mang na ang literal na isinaling pananalitang ito na 
“mga bahay ng kaluluwa” ay tumutukoy sa “mga la- 
lagyan ng pabango.” Ang mga ito ay maaaring na- 
kabitin mula sa isang kuwintas at isinusuot noon ng 
“palalong mga anak na babae ng Sion’ sa palibot ng 
kanilang leeg.--Isa 3:16, 18, 20. 

Ang pananalitang Hebreo nito ay bot:teh' han-ne'- 
phesh. Sa kasong ito, maaaring ang ne phesh (kalu- 
luwa) ay tumutukoy sa “isang bagay na nilalang- 
hap” o “inaamoy,” at ang bot:teh' (mga bahay ng) ay 
maaaring nangangahulugang “mga lalagyan ng.” 


BAHAY-PUKYUTAN. 
PUKYUTAN, BAHAY-PUKYUTAN. 


BAHAY-TALIAN NG MGA PASTOL. Isang 
lugar na nasa daang mula sa Jezreel patungong Sa- 
maria. Sa lugar na ito, sa tabi ng isang imbakang- 
tubig, nasalubong ni Jehu ang mga kapatid ni Ha- 
ring Ahazias ng Juda at pinatay niya ang mga iyon. 
(2Ha 10:12-14) Waring ang pangalan ng lugar na ito 
ay nagpapahiwatig ng isang bahay kung saan tina- 
talian ang mga tupa upang mapadali ang paggugu- 
pit sa mga iyon. Sa ilang bersiyon, ang behth- e'gedh 
ay isinasalin bilang “bahay-tagpuan,” anupat nagpa- 
pahiwatig ng isang bahay-tuluyan kung saan nagta- 
tagpo ang “mga pastol” (ha:ro-im). Sa ibang salin na- 
man, tinutumbasan lamang ng transliterasyon ang 
pangalang Hebreong ito, anupat itinuturing na ito'y 
pangalan ng isang bayan. Karaniwang ipinapalagay 
na ito ay ang Beit Qad (Bet Qad) na mga 6 na km 
(3.5 mi) sa SHS ng makabagong Jenin. May ilang 
imbakang-tubig sa lugar na iyon. 


BAHAY-TULUYAN. Sa Griego, pandokhei'on 
(sa Ingles, inn), literal na nangangahulugang “isang 
dako kung saan maaaring tanggapin o patuluyin ang 
sinuman,” samakatuwid nga, kung saan makasu- 
sumpong ng matutuluyan ang mga manlalakbay 
para sa kanila at sa kanilang mga hayop. Marahil 
ang sinaunang mga bahay-tuluyan sa Gitnang Sila- 
ngan ay kahawig ng mga bahay-tuluyang itinayo 
roon nitong kalilipas na mga panahon lamang. Kara- 
niwan na, ang mga ito ay isang liwasan na may pa- 
der at iisa ang pasukan. Sa kahabaan ng mga pader, 
sa nakataas na sahig, ay may mga silid na walang 
mga kagamitan na siyang matitigilan ng mga man- 
lalakbay at mapaglalagyan ng mga dala-dalahan, 
anupat ang pasukan ng mga ito ay nasa panig ng pi- 
nakaloob na looban. Ang mga hayop ay iniiwan 
sa malaking looban, na kadalasa'y may balon sa 
gitna. Ang mga tagapag-ingat ng bahay-tuluyan 
noong sinaunang mga panahon ay naglalaan ng 
ilang kinakailangang panustos sa mga manlalakbay 
at nag-aalaga ng mga taong iniiwan sa kanilang 


Tingnan ang PULOT- 


BAHURIM 


pangangasiwa, anupat tumatanggap ng kabayaran 
kapalit ng kanilang mga serbisyo.---Luc 10:33-35. 


BAHURIM [Pinili]. Isang nayon sa tabi ng 
Bundok ng mga Olibo, na nasa H panig ng isang si- 
naunang daan patungong Jerico at Jordan. Karani- 
wang ipinapalagay na ito rin ang Ras et-Tmim, 
2 km (mga 1 mi) sa HS ng Temple Mount. 

Nang si Mical na anak na babae ni Saul ay ibaba- 
lik na kay Haring David, si Paltiel ay naglakad na 
tumatangis kasunod niya hanggang sa Bahurim. 
Pagdating doon, saka lamang huminto si Paltiel sa 
pagsunod nang iutos ni Heneral Abner na: “Yumaon 
ka, bumalik ka na!” (2Sa 3:16) Nang maglaon, nang 
lisanin ni David ang Jerusalem dahil sa pakikipagsa- 
buwatan ng kaniyang anak na si Absalom, tumawid 
siya sa agusang libis ng Kidron, umahon sa “sampa- 
han ng mga Olibo,” tumawid sa kabila ng pinakata- 
luktok, at dumating sa Bahurim. (2Sa 15:23, 30, 16: 
1, 5) Dito, sa may gilid ng bundok, naglakad si Simei, 
ang Benjamitang kamag-anak ni Saul, na isinusum- 
pa si David at naghahagis ng mga bato at nagsasa- 
boy ng alabok. (2Sa 16:5-13, 19:15-23) Ang Bahurim 
din ang dako kung saan kinailangang magtago sa 
balon ng isang lalaki sina Ahimaas at Jonatan, mga 
anak ni Zadok at ni Abiatar, nang sila'y yumaon 
upang maghatid ng mensahe kay Haring David. 
--2Sa 15:27, 17:17-20. 


BAKA [sa Heb., parah? eleph (Deu 7:13): @gh- 
lah’, batang baka]. Mahalagang papel ang ginampa- 
nan ng baka sa kabuhayan ng mga Israelita. Hindi 
lamang ito nagsilbing hayop na panghila kundi pi- 
nagkunan din ng gatas, na ginagamit sa paggawa 
ng iba pang karaniwang pagkain, kabilang na ang 
keso, mantikilya, at buttermilk. (Bil 19:2: Isa 7:21, 
22) Ginagamit din ang balat nito sa paggawa ng 
iba't ibang produktong katad. 

Kung minsan, ang mga batang baka, o mga du- 
malagang baka, ay inihahain. (Gen 15:9, 1Sa 6:14, 
16:2) Ang abo ng isang buong pulang baka, na sinu- 
nog sa labas ng kampo, ay ginamit na sangkap sa 
“tubig na panlinis” ng Israel. (Bil 19:2, 6, 9) Sa kaso 
ng isang di-nalutas na pagpaslang, ang kinatawang 
matatandang lalaki ng bayang pinakamalapit sa ta- 
ong pinatay ay hinihilingang magpatay ng isang ba- 
tang baka sa isang di-sinasakang agusang libis at 
pagkatapos ay maghugas ng kanilang mga kamay 
sa ibabaw ng bangkay nito habang nagpapatotoo sa 
kanilang kawalang-sala sa krimen.---Deu 21:1-9. 

Sa Kasulatan, mapapansin ang maraming maka- 
talinghagang paggamit sa baka o sa dumalagang 
baka. Ang pitong bakang matataba ang laman at 
ang pitong bakang payat ang laman sa panaginip ni 
Paraon ay ipinaliwanag na tumutukoy sa pitong ta- 
Ong sagana na susundan ng pitong tadng taggutom. 


300 


(Gen 41:26, 27) Tinukoy ni Samson ang katipan niya 
bilang kaniyang batang baka na ipinang-araro ng 
30 abay na lalaki upang malutas ang kaniyang bug- 
tong.--Huk 14:11, 12, 18. 

Ang maluluhong babaing mananamsam na naka- 
tira sa Samaria ay tinukoy bilang “mga baka ng Ba- 
san.” (Am 3:15, 4:1) Ang Efraim ay itinulad sa 
“isang sinanay na dumalagang baka na maibigin 
sa paggiik.” (Os 10:11) Lalong nagiging makahulu- 
gan ang paghahambing na ito kung iisipin na ang 
mga hayop na gumigiik ay hindi binubusalan at sa 
gayo'y makakakain ng mga butil, anupat tuwirang 
nakikinabang sa kanilang pagpapagal. (Deu 25:4) 
Nang ang Israel ay tumaba dahil sa pagpapala ng 
Diyos, siya'y “sumipa,” naghimagsik laban kay Jeho- 
va (Deu 32:12-15), at sa gayo'y wastong itinulad sa 
isang sutil na baka, na ayaw magpasan ng pamatok. 
(Os 4:16) Ang Ehipto ay inihambing sa isang ma- 
gandang dumalagang baka na sasapit sa kapahama- 
kan sa kamay ng mga Babilonyo. (Jer 46:20, 21, 26) 
Ang mga Babilonyo, dahil sa kanilang pandarahas 
sa “mana ng Diyos, ang Juda, ay inihalintulad sa 
isang maharot na dumalagang baka na dumadamba 
sa murang damo.---Jer 50:11. 

Sa hula, ang mapayapang mga kalagayang iiral sa 
paghahari ng Mesiyas na si Kristo Jesus ay angkop 
na inilalarawan ng mapayapang ugnayan sa pagitan 
ng halos di-nananakit na baka at ng ganid na oso. 
-Isa 11:7, tingnan ang DUMALAGANG BAKA, GUYA, 
ToRo. 


BAKAL |sa Ingles, iron]. Isa sa pinakamatatan- 
dang metal na kilala ng tao. Sa ngayon, ipinapala- 
gay na ito ang pinakamarami, pinakakapaki-pakina- 
bang, at pinakamura sa lahat ng metal. Ikaapat ito 
sa pinakasaganang elemento sa balat ng lupa, baga- 
man sinasabing ang pinakagitna ng lupa ay halos 
90 porsiyentong bakal. Ipinakikita ng rekord ng Bi- 
bliya na ginamit ito sa paggawa ng mga kasangka- 
pan, mga pako, mga pintuang-daan, mga sandata, 
mga pangaw, mga instrumentong panulat, at pati 
na ng huwad na mga diyos. 

Kakaunti ang purong bakal sa kalakalan. Ang ba- 
kal na kudo (pig iron) ay may mga 3 porsiyentong 
karbon at tigkakatiting ng iba pang mga elemento. 
Mas kakaunti pa ang karbon ng hinubog na, o pun- 
didong, bakal [wrought iron]. (Job 40:18) Ang iba't 
ibang uri ng asero (steel) ay bakal din na hinaluan 
ng karbon at ng iba pang mga sangkap upang mag- 
karoon ng espesyal na mga katangian. Gayunman, 
ang “asero” sa King James Version ay isang maling 
salin para sa “tanso.” (2Sa 22:35: Job 20:24: Aw 
18:34, Jer 15:12) Dahil sa sinaunang mga hurno at 
mga pamamaraan ng pagtunaw, ang bakal noong 
panahon ng Bibliya ay hindi lubusang nadadalisay 


301 


kundi may halong karbon at iba pang mga elemen- 
to. Si Tubal-cain na nabuhay noong ikaapat na mi- 
lenyo B.C.E. ang unang tao na nakilala bilang pan- 
day at manggagawa sa bakal.---Gen 4:22. 

Ang isang uri ng bakal na ginamit ng tao noong 
sinaunang panahon ay ang meteoric iron (bakal na 
nagmula sa bulalakaw). Sa mga libingan sa Ehipto, 
may natagpuang mga abaloryong bakal na meteori- 
ko ang komposisyon. Ngunit hindi lamang ito ang 
pinagkunan ng tao ng kaniyang suplay ng bakal. 
Nagmina rin siya ng mga iron oxide at mga iron sul- 
fide at tinunaw niya ang mga ito, sa kabila ng napa- 
katataas na temperaturang kailangan upang tuna- 
win ang bakal. (Job 28:2: Eze 22:20, tingnan ang 
PAGDADALISAY, TAGAPAGDALISAY.) Gayunman, limitado 
ang mapaggagamitan nito kung ihahambing sa tan- 
so at bronse na maaaring hubugin kahit hindi pina- 
iinit. Sa kabila nito, tiyak na espesyal pa rin ang tu- 
ring nila sa bakal dahil ito'y napakatibay at lubhang 
kapaki-pakinabang. Sa panahon ng digmaan, kasa- 
ma ang bakal sa mga samsam na mahalaga sa mga 
Israelita. (Bil 31:22, Jos 6:19, 24, 22:8) Ngunit hindi 
lamang mga samsam na bakal ang mapupunta sa 
kanila. Nangako si Moises na pagdating nila sa Pa- 
lestina, makasusumpong sila ng mga deposito ng 
bakal, at nagkagayon nga. (Deu 8:9) Sa Bibliya, ang 
iba pang binanggit na pinagkukunan ng bakal ay 
ang Tarsis, gayundin “ang Vedan at ang Javan mula 
sa Uzal.”--Eze 27:12, 19. 

Noong panahong sakupin nila ang Lupang Panga- 
ko, napaharap ang mga Israelita sa mga karong 
pandigma na may mga lingkaw na bakal. (Jos 17:16, 
18: Huk 1:19) May panahon noong naghahari si Saul 
na “walang isa mang panday [platero] ang masum- 
pungan sa buong lupain ng Israel.” Dahil sa pagba- 
bawal ng mga Filisteo, tanging ang hari at ang 
kaniyang anak na si Jonatan ang may tabak. Kinai- 
langang dalhin ng Israel sa mga Filisteo ang lahat 
ng mga kagamitang metal upang maipahasa ang 
mga iyon.-- 1Sa 13:19-22. 

Nang maglaon, nagtipon si Haring David ng napa- 
karaming bakal na gagamitin sa pagtatayo ng tem- 
plo. Sa ilalim ng paghahari ni Solomon, ang naiabu- 
loy na “bakal [ay] nagkakahalaga ng isang daang 
libong talento,” o, ayon sa maraming salin, “isang 
daang libong talento na bakal.” (1Cr 22:14, 16, 29: 
2, 7) Kung halaga ng bakal ang tinutukoy at kung 
ang mga talentong ito'y pilak, ang bakal ay magka- 
kahalaga ng 8660,600,000. Kung timbang naman 
ng bakal ang tinutukoy, ito'y magiging 3,420 metri- 
ko tonelada (3,770 tonelada). 

Makasagisag na Paggamit. Ang hurnong ba- 
kal ay isang sagisag ng mahirap at matinding pani- 
niil. (Deu 4:20, 1Ha 8:51, Jer 11:4) Ang mga pama- 
tok na bakal naman ay sagisag ng di-mabaling 
pagkaalipin. (Deu 28:48, Jer 28:13, 14) Sa makasagi- 


BALAAM 


sag na diwa, ang bakal ay lumalarawan sa tigas (Lev 
26:19, Deu 28:23), pagkasutil (Isa 48:4; Jer 6:28), la- 
kas (Jer 1:18, Dan 7:7; Apo 9:9), makaharing ka- 
pangyarihan, at hudisyal na awtoridad (Aw 2:9; Apo 
2:27: 12:5: 19:15). 


BAKBAKAR [posible, Malaking Prasko]. Isang 
Levita na nanirahan sa Jerusalem pagkatapos ng 
pagkatapon sa Babilonya.---1Cr 9:3, 14, 15, 34. 


BAKBUK  [Prasko]. Ninuno ng ilang Netineo na 
bumalik sa Jerusalem kasama ni Zerubabel noong 
537 B.C.E.--Ezr 2:43, 51, Ne 7:53. 


BAKBUKIAS [Prasko ni Jah]. 

1. Isang Levita na bumalik sa Jerusalem kasama 
ni Zerubabel at naglingkod bilang isang bantay. (Ne 
12:1, 9) Posibleng siya rin ang Blg. 2. 

2. Isang Levitang bantay na itinala bilang ulo ng 
isang sambahayan sa panig ng ama.---Ne 12:23, 25; 
tingnan ang Blg. 1. 

3. Isang Levita, posibleng mula sa mga mang- 
aawit, na pinili upang manirahan sa Jerusalem sa 
ilalim ng pamamahala ni Nehemias.--Ne 11:17, 18. 


BAKOD, HALAMANG-BAKOD [sa Ingles, 
hedge]. Noon, karaniwan na, ang mga taniman at 
mga ubasan ay pinalilibutan ng mga halamang- 
bakod, makakapal na hanay ng matitinik na hala- 
man, upang maipagsanggalang ang mga lugar na 
iyon laban sa mga magnanakaw at sa paninira ng 
mga hayop. (Isa 5:5) Ginagamit ng Kasulatan sa 
makasagisag na diwa ang pananalitang “maglagay 
ng bakod upang tumukoy sa pagbibigay ng pro- 
teksiyon. (Job 1:10) Sa kabilang dako naman, gi- 
nagamit ang “pagbabakod' upang lumarawan sa 
pagtatayo ng mga halang, o mga harang, sa ga- 
yo'y inilalagay ang isang indibiduwal o maging ang 
isang bansa sa isang situwasyon na doo'y magiging 
wala itong kalaban-laban at hindi matutulungan ni- 
numan anupat wala itong malalabasan. (Job 3:23, 
Os 2:6; ihambing ang Job 19:8; Pan 3:7-9.) Tungkol 
sa katiwalian sa moral sa gitna ng mga Israelita no- 
ong kaniyang mga araw, sumulat si Mikas na “ang 
pinakamatapat sa kanila ay masahol pa sa bakod na 
tinik,” samakatuwid nga, mapanligalig, nakasasakit, 
at nakapipinsala.--Mik 7:4. 


BALA. Tingnan ang BAALA Blg. 3. 


BALAAM [posible, Isa na Lumalamon]. Anak 
ni Beor, na nabuhay noong ika-15 siglo B.C.E. Nani- 
rahan siya sa Arameanong bayan ng Petor sa ma- 
taas na Libis ng Eufrates at malapit sa Ilog Sajur. 
Bagaman hindi Israelita, si Balaam ay may bahag- 
yang kaalaman at pagkilala kay Jehova bilang ang 
tunay na Diyos, anupat sa isang pagkakataon ay ti- 
nukoy niya Siya bilang si “Jehova na aking Diyos.” 


BALAAM 


(Bil 22:5, 18) Maaaring ito ay dahil ang taimtim na 
mga mananamba ni Jehova (sina Abraham, Lot, at 
Jacob) ay dating naninirahan sa kapaligiran ng Ha- 
ran, di-kalayuan sa Petor.---Gen 12:4, 5; 24:10, 28:5, 
31:18, 38. 

Tinanggihan ni Balaam ang alok ng unang dele- 
gasyon mula sa Moabitang hari na si Balak, na nag- 
dala ng “pambayad para sa panghuhula,” anupat si- 
nabi niya: “Si Jehova ay tumanggi na pahintulutan 
akong sumama sa inyo.” (Bil 22:5-14) Nang duma- 
ting ang “iba pang mga prinsipe na mas marami at 
higit na mararangal" (Bil 22:15), at pagkatapos na 
muling alamin ni Balaam kung pahihintulutan siya 
ng Diyos na yumaon, sinabi ni Jehova: “Bumangon 
ka, sumama ka sa kanila. Ngunit tanging ang salita 
na sasalitain ko sa iyo ang iyong sasalitain. ”--Bil 
22:16-21, Mik 6:5. 

Habang naglalakbay siya, tatlong ulit na tumayo 
sa daan ang anghel ni Jehova, anupat dahil dito ay 
lumiko ang asno ni Balaam sa isang parang, pagka- 
tapos ay iginitgit nito sa pader ang paa ni Balaam, at 
nang dakong huli ay humiga ito. Tatlong ulit na pi- 
nalo ni Balaam ang hayop, na makahimala na- 
mang nagsalita bilang pagtutol. (Bil 22:22-30) Sa 
wakas, nakita mismo ni Balaam ang anghel ni Jeho- 
va, na nagsabi: “Lumabas ako upang sumalansang, 
sapagkat ang iyong lakad ay tahasang laban sa 
aking kalooban.” Gayunma'y minsan pang pinahin- 
tulutan ni Jehova si Balaam na magpatuloy sa kani- 
yang piniling landasin.---Bil 22:31-35. 

Mula sa pasimula hanggang sa katapusan, hindi 
nagbago ang pagtutol ng Diyos may kaugnayan sa 
anumang pagsumpa sa Israel, anupat mariin niyang 
sinabi na kung yayaon si Balaam, ang bibigkasin 
nito ay pagpapala at hindi sumpa. (Jos 24:9, 10) Ga- 
yunman, pinahintulutan siya ng Diyos na yumaon. 
Katulad din ito ng nangyari kay Cain, nang ipaha- 
yag ni Jehova ang kaniyang di-pagsang-ayon at ka- 
sabay nito'y pahintulutan niya itong gumawa ng 
personal na pasiya, alinman sa lisanin ang kaniyang 
masamang lakad o ituloy ang kaniyang balakyot na 
landasin. (Gen 4:6-8) Kaya gaya ni Cain, naging 
matigas ang ulo ni Balaam sa pagwawalang-bahala 
sa kalooban ni Jehova, at determinado siyang maka- 
mit ang kaniyang makasariling layunin. Sa kaso ni 
Balaam, ang kasakiman sa gantimpala ang bumulag 
sa kaniya sa pagiging mali ng kaniyang lakad, gaya 
ng isinulat ni Judas: Sumugod si Balaam sa ma- 
ling landasin dahil sa gantimpala.” Nagkomento ang 
apostol na si Pedro: “[Si] Balaam, na anak ni Beor, na 
umibig sa kabayaran sa paggawa ng masama, ngu- 
nit tumanggap ng pagsaway dahil sa sarili niyang 
paglabag sa kung ano ang tama. Isang walang-imik 
na hayop na pantrabaho, nang magsalita sa tinig ng 
tao, ang humadlang sa baliw na landasin ng prope- 
ta.”--Jud 11, 2Pe 2:15, 16. 


302 


Nang makarating sa teritoryong Moabita at maka- 
harap si Haring Balak sa pampang ng Arnon, kaa- 
gad na kumilos si Balaam noong sumunod na araw 
upang gawin ang hinihiling ng mga mananalan- 
sang na ito sa bayan ni Jehova. Si Balaam, kasama 
si Balak, ay naghandog ng mga hain, at pagkatapos 
ay umalis siya, na umaasang “makasumpong ng 
anumang masamang tanda” (Bil 23:3, 24:1), ngunit 
ang tanging mensahe na tinanggap niya ay isang 
pagpapala para sa Israel mula kay Jehova. Pagkata- 
pos ay gayunding paraan ng paghahain ang isina- 
gawa nila sa taluktok ng Pisga, at muli, “walang 
masamang engkanto laban sa Jacob,” kundi mga 
pagpapala lamang. Nang dakong huli, inulit nila ang 
gayunding paghahain sa taluktok ng Peor, at muli 
sa ikatlong pagkakataon, ginawang pagpapala ng 
Diyos ang sumpa.'--Bil 22:41-24:9, Ne 13:2. 

Dahil sa nangyari, “tumagablab ang galit ni Balak 
laban kay Balaam,” at matapos niyang ipalakpak 
ang kaniyang mga kamay sa pagngangalit, bumula- 
las siya: “Tinawag kita upang sumpain ang aking 
mga kaaway, at, narito! pinagpala mo sila nang lu- 
busan nitong tatlong ulit. At ngayon ay tumakbo ka 
sa iyong dako. Sinabi ko sa aking sarili na walang 
pagsalang pararangalan kita, ngunit, narito! pinigi- 
lan ka ni Jehova mula sa karangalan.” (Bil 24:10, 11) 
Nangatuwiran si Balaam at isinisi kay Jehova ang 
pagkabigo niyang sumpain ang Israel, na sinasa- 
bing 'hindi niya malampasan ang utos ni Jehova,' at 
na “anuman ang sinalita ni Jehova ay siyang kinai- 
langan niyang salitain. Kaya pagkabigkas ng ilan 
pang kapahayagan laban sa mga kaaway ng Israel, 
“tumindig si Balaam at yumaon at bumalik sa kani- 
yang dako.”--Bil 24:12-25. 

Ang pananalitang “bumalik [si Balaam] sa kani- 
yang dako” ay hindi nangangahulugan na aktuwal 
siyang umuwi sa kaniyang tahanan sa Petor. Hindi 
ipinahihiwatig ng mismong mga salita na nilisan ni 
Balaam ang kapaligiran ng Bundok Peor. Gaya ng 
sinabi ng Commentary ni Cook hinggil sa Bilang 
24:25: “Bumalik sa kaniyang sariling dako . . . Hindi 
sa kaniyang sariling lupain, sapagkat nanatili siyang 
kasama ng mga Midianita upang bumuo ng bagong 
pakana laban sa bayan ng Diyos, at nang dakong 
huli ay namatay sa kaniyang pagkakasala. . . . 
Ang pariralang ito, na madalas lumitaw (iham- 
bing bilang halimbawa ang Gen. xviii. 33, xxxi. 55, 
IS. xxvi. 25; 2 S. xix. 39), ay idyomatiko, anupat na- 
ngangahulugan lamang na umalis si Balaam patu- 
ngo sa kaniyang paroroonan.” 

Umaasa pa rin si Balaam na tatanggapin niya 
ang malaking gantimpalang iyon na dinayo pa niya 
mula sa malayo at lubha niyang pinagpagalan. Iki- 
natuwiran niya na kung hindi niya maisusumpa ang 
Israel, marahil ay ang Diyos mismo ang susumpa sa 
kaniyang sariling bayan, kung mahihikayat lamang 


303 


silang makibahagi sa pagsamba sa sekso sa Baal ng 
Peor. Kaya “tinuruan ni Balaam si Balak na magla- 
gay ng katitisuran sa harap ng mga anak ni Israel, 
upang kumain ng mga bagay na inihain sa mga ido- 
lo at makiapid.” (Apo 2:14) “Ayon sa salita ni Bala- 
am,” ang mga anak na babae ng Moab at Midian 
“ang naging dahilan kung bakit naganyak ang mga 
anak ni Israel na magsagawa ng kawalang-katapa- 
tan kay Jehova sa nangyari sa Peor, anupat duma- 
ting ang salot sa kapulungan ni Jehova.” (Bil 31:16) 
Ang resulta: 24,000 lalaki ng Israel ang namatay 
dahil sa kanilang pagkakasala. (Bil 25:1-9) Maging 
ang Midian at si Balaam ay hindi nakatakas sa kapa- 
rusahan mula sa Diyos. Iniutos ni Jehova na patayin 
ang lahat ng mga lalaki, mga babae, at mga batang 
lalaki ng Midian, tanging ang mga dalaga ang pina- 
ligtas. “At pinatay nila sa pamamagitan ng tabak si 
Balaam na anak ni Beor.” (Bil 25:16-18, 31:1-18) 
Kung tungkol sa mga Moabita, pinagbawalan silang 
pumasok sa kongregasyon ni Jehova “hanggang sa 
ikasampung salinlahi.”---Deu 23:3-6. 


BALABAL. 


BALADAN [mula sa wikang Akkadiano, na- 
ngangahulugang “Ang Diyos ay Nagbigay ng Anak 
na Lalaki"]. Ama ni Merodac-baladan (Isa 39:1, “Be- 
rodac-baladan” sa 2Ha 20:12). Ang anak ni Baladan 
na si Merodac-baladan ay hari ng Babilonya sa loob 
ng ilang panahon samantalang naghahari si Ha- 
ring Hezekias ng Juda (745-717 B.C.E.). 


BALAHIBO. Ginagamit noon ang balahibo ng 
kambing sa paggawa ng tela. (Exo 26:7) Isa namang 
kasuutang yari sa balahibo ng kamelyo ang isinuot 
ni Juan na Tagapagbautismo. (Mat 3:4, Mar 1:6) 
Ang ganitong uri ng kasuutan ay isang opisyal na 
kasuutan ng propeta. (2Ha 1:8, ihambing ang Gen 
25:25.) Balahibo ng kambing ang ipinatong ni Rebe- 
ka sa mga kamay at leeg ni Jacob upang gayahin 
ang balahibo ni Esau.---Gen 27:16. 


BALAHIBO NG TUPA. 
BALAHIBO NG TUPA. 


BALAK [Kaniyang Iginuho]. Hari ng Moab at 
mananamba ni Baal noong ika-15 siglo B.C.E., anak 
ni Zipor. Ang bayan ni Balak ay nanghilakbot at na- 
puspos ng “nakapanlulumong takot” nang makita 
nila ang ginawa ng Israel sa mga Amorita. Sa paki- 
kipagsabuwatan sa Midian, nagsugo si Balak sa ba- 
yan ng Petor na nasa tabi ng Ilog Eufrates upang 
paparoonin sa kaniya si Balaam mula sa Mesopota- 
mia at ipasumpa ang Israel sa pamamagitan ng 
“mahiwagang kapangyarihan,” anupat umaasang sa 
paraang ito ay mas posibleng magtagumpay ang 
kaniyang hukbo. (Bil 23:21) “Narito!” ang sabi ni Ba- 


Tingnan ang DAMIT. 


Tingnan ang LANA, 


BALAKANG, MGA 


lak kay Balaam, “tinakpan [ng mga Israelita] ang 
lupa hanggang sa abot ng tanaw ng isa, at sila ay 
nananahanan sa mismong harap ko.” Sa pasimula 
ay tumangging yumaon si Balaam, ngunit matapos 
magpadala si Balak ng isang mas marangal na de- 
legasyon ng mga prinsipe at dagdagan ang kani- 
yang alok, pumayag na rin ang sakim na propeta, 
na pinahintulutan naman ni Jehova. Pagdating niya 
sa pampang ng Arnon, pinagwikaan siya ni Balak: 
“Bakit hindi ka pumarito sa akin [noong una]? Hin- 
di ba tunay at totoong kaya kong parangalan ka?” 
- Bil 22:2-37. 

Isinama ni Balak si Balaam sa tatlong magagan- 
dang puwesto kung saan matatanaw ang hukbo ng 
Israel. Sa bawat puwesto, iisang paraan ng paghaha- 
in ang isinagawa nila, tinagubilinan si Balak na 
magtayo ng pitong altar kung saan inihain ang pi- 
tong toro at pitong barakong tupa. Ngunit sa bawat 
dako, sa halip na sumpain ni Balaam ang Israel, pi- 
nagpala niya ang mga ito.---Bil 22:41-24:9, Mik 6:5. 

Dahil dito, “tumagablab ang galit ni Balak laban 
kay Balaam.” Matapos ipalakpak ang kaniyang mga 
kamay sa pagngangalit, bumulalas siya: “Tinawag 
kita upang sumpain ang aking mga kaaway, at, na- 
rito! pinagpala mo sila nang lubusan nitong tatlong 
ulit. At ngayon ay tumakbo ka sa iyong dako.” Ngu- 
nit bago lumisan ang propetang ito na nagmula sa 
Petor, inihula niya ang tungkol sa Mesiyanikong 
“bituin” na manggagaling sa binhi ni Jacob.--Bil 
24:10-17: Jos 24:9, 10, Huk 11:25. 

Ipinakikita ng sumunod na mga pangyayari na 
“tinuruan din ni Balaam si Balak na maglagay ng ka- 
titisuran sa harap ng mga anak ni Israel, upang ku- 
main ng mga bagay na inihain sa mga idolo at ma- 
kiapid.”--Apo 2:14: Bil 25:1-18. 


BALAKANG, MGA. Bahagi ng katawan ng 
tao sa ibaba ng baywang at sumasaklaw sa luwang 
ng dalawang pigi. Ginagamit ng Bibliya ang mga 
salitang Hebreo na chalattsayim at moth:na'yim 
upang tumukoy sa dakong ito. (Isa 5:27: 2Ha 4:29) 
Ginagamit din ang Griegong osphys' sa pangkara- 
niwang diwa nang ilarawan si Juan na Tagapagbau- 
tismo bilang nadaramtan ng pamigkis na katad sa 
kaniyang mga balakang.---Mat 3:4. 

Ang mga sangkap sa pag-aanak ay nasa bahagi 
ng katawan na tinatawag na “mga balakang”: dahil 
dito, ang mga supling ay sinasabing lumalabas 
mula sa mga balakang.” (Gen 35:11, 1Ha 8:19, Gaw 
2:30) Tinukoy ni Pablo ang bagay na ito nang ipaki- 
ta niya na ang pagkasaserdote ni Jesus ayon sa pa- 
raang gaya ng kay Melquisedec ay nakahihigit sa 
pagkasaserdote ni Aaron, dahil ang ninuno ni Aaron 
na si Levi ay nasa mga balakang noon ni Abraham, 
at sa gayon ay nagbayad ito ng mga ikapu kay 


BALANG 


Melquisedec. (Heb 7:5-10: Gen 14:18-20) Ganito rin 
ang pangangatuwiran ni Pablo sa Roma 7:9 nang 
sabihin niya: “Ako [si Pablo na Judio, na nasa mga 
balakang ng kaniyang mga ninuno bago ibinigay 
ang Kautusan] ay dating buhay nang hiwalay sa ka- 
utusan, ngunit nang dumating ang utos, ang kasa- 
lanan ay muling nabuhay, ngunit ako ay namatay.” 

Kadalasan ay sa mga balakang isinusuot ang sin- 
turon, lalo na ng mga kawal, na nagsusuksok sa sin- 
turon ng isang tabak o sundang na nasa kaluban 
o kaya'y itinatali nila rito ang kaluban ng tabak. 
(2Sa 20:8; Ne 4:18) Isinusuksok ng kalihim ang ka- 
niyang tintero sa sinturon o paha na nasa may ba- 
lakang. (Eze 9:2) Isinusuot naman ang telang sako 
sa palibot ng mga balakang bilang tanda ng pagda- 
dalamhati.---Gen 37:34: Am 8:10. 

Bago simulan ang anumang uri ng mabigat na 
gawain, ang isang tao ay “nagbibigkis ng kaniyang 
mga balakang, at kadalasan ay itinataas niya ang 
laylayan ng kaniyang maluwang at mahabang ka- 
suutan sa pagitan ng kaniyang mga binti at isinu- 
suksok iyon sa kaniyang paha. Kinain ng mga Isra- 
elita sa Ehipto ang Paskuwa habang may bigkis ang 
kanilang mga balakang, anupat nakahanda silang 
lumabas ng lupain. Si Elias ay nakahanda rin sa ga- 
yong paraan noong unahan niya ang karo ni Ahab. 
--Exo 12:11: 1Ha 18:46. 

Ang salitang Hebreo na ke'sel (mga balakang) ay 
lumilitaw nang ilang ulit sa Levitico 3:4-15, anupat 
tumutukoy sa mga haing pansalu-salo. Ginagamit 
din ito sa Job 15:27 at Awit 38:7. Isinalin ito bilang 
“mga tagiliran” at “mga balakang” sa King James 
Version. 

Makasagisag na Paggamit. Ang mga kalam- 
nan sa may balakang ay ginagamit nang husto ka- 
pag nagbubuhat at nagdadala ng mabibigat na pa- 
san, kaya naman angkop ang pananalita sa Awit 66: 
11, “Pinabigatan mo ang aming mga balakang.” Ang 
pagpapalakas ng mga balakang ay tumutukoy na- 
man sa paghahandang gumamit ng lakas, gaya sa 
pakikipaglaban. (Na 2:1) Sinasabi na ang mabuting 
asawang babae ay nagbibigkis ng lakas sa kaniyang 
mga balakang at nagpapalakas ng kaniyang mga bi- 
sig upang maisagawa ang marami niyang gawain 
para sa kapakanan ng kaniyang sambahayan. (Kaw 
31:17) Sa kabaligtaran naman, sinasabing yaong 
mga nanghihina dahil sa takot, kabagabagan, o pag- 
katalo ay may nangangatog o nanginginig na mga 
balakang. (Aw 69:23, Eze 21:6, 29:7) Ang pag-aalis 
ng bigkis sa mga balakang ng mga hari ay nanga- 
ngahulugan ng pag-aalis ng kanilang lakas.---Isa 
45:1. 

Ang “pagbibigkis sa mga balakang” ay nanganga- 
hulugan ng pagsusuksok sa paha ng laylayan ng 
mahahabang damit para mapadali ang pisikal na 
gawain at nang maglaon ay ginamit ito upang tu- 


304 


mukoy sa paghahanda para sa puspusang mental 
o espirituwal na gawain, at kung minsan ay nanga- 
ngahulugan ito ng pagpapatibay.---Luc 12:35, inham- 
bing ang 1Pe 1:13, “Bigkisan ninyo ang inyong mga 
pag-iisip [sa literal, “Bigkisan ninyo ang mga bala- 
kang ng inyong pag-iisip”] ukol sa gawain.” 

Sa Efeso 6:14, sinasabihan ang mga Kristiyano na 
'bigkisan ng katotohanan ang kanilang mga bala- 
kang, samakatuwid nga, patibayin sa pamamagitan 
ng katotohanan ng Salita ng Diyos bilang isang ma- 
halagang suporta, kung paanong ang mahigpit na 
bigkis sa literal na mga balakang ay nagsasangga- 
lang sa mga ito laban sa pinsalang dulot ng labis 
na kaigtingan. 

Inihula ni Jehova ang kirot at kabagabagan ng Je- 
rusalem sa pamamagitan ng paglalarawang “bawat 
matipunong lalaki na ang kaniyang mga kamay ay 
nasa kaniyang mga balakang na tila babaing nanga- 
nganak.”---Jer 30:6. 

Binanggit ni Jehova na ang mga sambahayan ng 
Israel at ng Juda ay naging gaya ng isang sinturon 
sa kaniyang mga balakang, anupat inilapit niya sila 
nang husto sa kaniyang sarili upang sila ay maging 
kapurihan at isang bagay na maganda sa kaniya. 
(Jer 13:11) Si Jesu-Kristo ay inilarawan sa hula na 
naghahari taglay ang katuwiran bilang sinturon ng 
kaniyang baywang at ang katapatan bilang sinturon 
ng kaniyang mga balakang. Maaaring tumutukoy 
ito sa panghahawakan ni Jesu-Kristo sa katuwiran 
at katapatan gamit ang kaniyang buong aktibong 
kapangyarihan. Tulad ng isang sinturon na naglala- 
an ng suporta, pinatitibay siya ng moral na katangi- 
an ng katuwiran sa pagganap bilang Hukom na ina- 
tasan ni Jehova.--Isa 11:1, 5. 


BALANG. Alinman sa sari-saring uri ng tipak- 
long na maiikli ang antena o sungot, lalo na yaong 
mga nandarayuhan nang kulu-kulupon. Sa mga 
salitang Hebreo na isinalin bilang “balang,” ang 
'arbeh' ang pinakamalimit gamitin at kinikilalang 
tumutukoy sa nandarayuhang balang, samakatu- 
wid nga, ang insekto kapag hustong-gulang na at 
mayroon nang mga pakpak. (Lev 11:22, tlb sa 
Rbi8) Ang salitang Hebreo na ye 'leq ay tumutukoy 
sa gumagapang at walang-pakpak na balang, sa- 
makatuwid nga, sa balang na hindi pa hustong- 
gulang. (Aw 105:34, tlb sa Rbi8; Joe 1:4) Ang 
terminong Hebreo na sol am' ay tumutukoy sa na- 
kakaing balang. (Lev 11:22) Isang kulupon ng ba- 
lang naman ang tinutukoy ng terminong Hebreo 
na goh-val.. (Am 7:1) Ang salitang Griego na akris’ 
ay isinalin bilang “kulisap na balang” at “balang.” 
--Mat 3:4: Apo 9:7. 

Ang balang ay may haba na 5 sentimetro (2 pul- 
gada) o mahigit pa. Mayroon itong dalawang pares 
ng pakpak, apat na binting panlakad, at dalawang 


305 


mas mahahabang panluksong binti na may malala- 
king hita. Kapag hindi ginagamit, ang malinaw na 
mga pakpak nito sa likod ay nakatiklop sa ilalim ng 
makakapal at malamad na mga pakpak sa harap. Sa 
pamamagitan ng mga panluksong binti nito, ang 
balang ay nakatatalon sa distansiyang maraming 
ulit ng haba ng katawan nito. (Tingnan ang Job 
39:20.) Sa Kasulatan, kung minsa'y ginagamit ang 
balang upang sumagisag sa pagiging di-mabilang. 
--Huk 6:5; 7:12: Jer 46:23; Na 3:15, 17. 

“Malinis” na Pagkain. Itinalaga ng Kautusan 
ang mga balang bilang malinis na pagkain. (Lev 11: 
21, 22) Sa katunayan, ang pagkain ni Juan na Taga- 
pagbautismo ay mga kulisap na balang at pulot- 
pukyutan. (Mat 3:4) Sinasabi na ang mga insektong 
ito ay lasang hipon o alimasag at mayaman sa pro- 
tina. Ayon sa isang pagsusuring ginawa sa Jerusa- 
lem, ang mga balang sa disyerto ay 75 porsiyen- 
tong protina. Sa ngayon, kapag kinakain ito ng mga 
Arabe, iniihaw nila ito, nilalaga, piniprito, o pinatu- 
tuyo. Kadalasan, inaalis ang mga binti at pakpak 
nito. 

Mga Salot ng Balang. Noong panahon ng 
Bibliya, ang salot ng mga balang ay isang matin- 
ding kalamidad at kung minsa'y isang kapahaya- 
gan ng kahatulan ni Jehova, gaya ng ikawalong sa- 
lot sa sinaunang Ehipto. (Exo 10:4-6, 12-19, Deu 
28:38, 1Ha 8:37, 2Cr 6:28, Aw 78:46, 105:34) Kapag 
ipinadpad sila ng hangin, ang mga balang ay big- 
lang-biglang dumarating, ngunit ang ingay ng ka- 
nilang pagdating, na inihahalintulad ng Kasulatan 
sa mga karo at sa apoy na tumutupok ng pinagga- 
pasan (Joe 1:4: 2:5, 25), ay sinasabing maririnig sa 
distansiyang mga 10 km (6 na mi). Ang paglipad 
nila ay pangunahing nakadepende sa hangin, na 
kung paayon ay nakatutulong upang makapaglak- 
bay sila nang maraming kilometro. Namataan pa 
nga ng mga taong nasa laot ang mga kulupon ng 
balang na mahigit 1,600 km (1,000 mi) ang layo 
mula sa katihan. Gayunman, maaari silang ipadpad 
ng pasalungat na mga hangin patungo sa tubig at 
sa kanilang kamatayan. (Exo 10:13, 19) Ang epekto 
ng isang malaking kulupong lumilipad (na umaabot 
sa taas na mahigit sa 1,500 m [5,000 piye]) ay ma- 
ihahambing sa isang ulap na humaharang sa liwa- 
nag ng araw.---Joe 2:10. 

Kapag sinalakay ng mga balang ang isang tulad- 
paraisong lupain, maaari itong maging tulad ng 
isang ilang dahil sa lakas nilang kumain. (Joe 2:3) 
Sa isang maghapon, ang isang nandarayuhang ba- 
lang ay nakauubos ng pagkain na simbigat ng tim- 
bang nito. Kung ihahambing, iyan ay 60 hanggang 
100 ulit na mas marami sa kinakain ng isang tao. 
Hindi lamang mga dahon ang kinakain nila kundi 
pati lino, lana, seda, at katad, pati na ang barnis ng 
mga muwebles habang nanloloob sila sa mga ba- 


BALANG 


e 


i 
f 
t È 


Kung ihahambing, ang kinakain ng 
mga balang ay 60 hanggang 100 ulit 
na mas marami sa kinakain ng mga tao 


hay. Sa bawat araw, ang kinakain ng isang mala- 
king kulupon ay tinatayang kasindami ng kinakain 
ng isa at kalahating milyon katao. 

Ang isang kulupon ng balang ay dumadaluhong 
na tulad ng isang napakaorganisado at disiplina- 
dong hukbo, ngunit walang hari o lider, at patotoo 
ito ng kanilang likas na karunungan. (Kaw 30:24, 
27) Marami man sa kanila ang masawi, patuloy sila 
sa pagsalakay. Ang mga apoy na pinaliyab upang 
pigilin ang kanilang paglusob ay naaapula ng mga 
katawan ng mga balang na namatay. Walang-silbi 
ang mga esterong puno ng tubig para hadlangan 
ang pagdaluhong nila, sapagkat pati ang mga ito'y 
napupuno ng mga bangkay ng kanilang mga kasa- 
mahan. (Joe 2:7-9) “Walang kilalang likas na kaa- 
way na makapipigil sa kanilang mapangwasak na 
mga pandarayuhan,” ang isinulat ng isang prope- 
sor ng soolohiya.---The New York Times Magazine, 
“The Locust War,” Mayo 22, 1960, p. 96. 

Nang inilalarawan ang mga salot ng balang ni- 
tong makabagong mga panahon, iniulat ng Grzi- 
mek's Animal Life Encyclopedia (1975, Tomo 2, 
p. 109, 110): “Maging sa ngayon, ang ilang uri ng 
mga spur-throated grasshopper ay sanhi pa rin ng 
mga salot ng balang sa Aprika at sa iba pang baha- 
gi ng daigdig. Ang kanilang matinding pagdami 
sa pana-panahon at malawakang pandarayuhan ay 
nagdulot ng malaking pinsala sa mga pagkaing pa- 
nanim nitong nakalipas na mga panahon. Noong 
1873-1875 sa Europa at noong 1874-1877 sa E.U.A., 
ang mga salot ay napakatitindi. .. . Noong 1955, su- 
malakay sa timugang Morocco ang isang kulupon 
ng mga nandarayuhang balang na may habang 
250 km at lapad na 20 km. Muli, noong 1961/62, 
nagkaroon doon ng isang salot na hindi masugpo... 
Dahil dito, sa loob ng limang araw, ang mga ba- 
lang ay nagdulot ng pinsalang nagkakahalaga nang 
mahigit sa isang bilyong franc sa isang lugar na 


BALAT 


mahigit sa 5000 kilometro kuwadrado. . . . Sa li- 
mang araw na iyon, ang mga nandarayuhang ba- 
lang ay umubos ng 7000 t ng kahel, na katumbas ng 
60,000 kg bawat oras. Iyan ay mahigit sa taunang 
konsumo ng buong bansa ng Pransiya.” 

Makasagisag na Paggamit. Ipinakikita ng 
pagsasaliksik na ang haba ng buhay ng isang ba- 
lang ay nasa pagitan ng apat at anim buwan. Ang- 
kop nga na ang makasagisag na mga balang sa 
Apocalipsis 9:5 ay sinasabing nagpapahirap sa mga 
tao sa loob ng limang buwan, o sa loob ng karani- 
wang haba ng kanilang buhay. 

Nang inilalarawan ang mga taong militar ng 
Asirya, binanggit ng Nahum 3:16 ang pagpapalit 
ng balang ng kaniyang balat. Ang balang ay limang 
ulit na naghuhunos ng kaniyang balat upang maa- 
bot ang kaniyang ganap na laki. Sa Nahum 3:17, 
ang Asiryanong mga tagapagbantay at mga taga- 
pangalap na opisyal ay inihambing sa mga balang 
na nagkakampo sa mga kural na bato kapag araw 
na maginaw ngunit tumatakas na kapag sumikat 
ang araw. Maaaring tumutukoy ito sa pamamanhid 
ng katawan ng mga insektong ito dahil sa mala- 
mig na panahon, anupat nagtatago sila sa mga 
awang ng mga pader hanggang sa mapainit sila ng 
sinag ng araw, at pagkatapos nito'y lumilipad na 
sila. Iniulat na makalilipad lamang ang mga balang 
kapag ang temperatura ng katawan nila'y umabot 
na nang mga 21° C. (70° F.). 


BALAT. Ang panlabas na balot ng katawan ng 
tao o hayop. Ang balat ay itinuturing na isang 
sangkap ng katawan, at talagang marami itong na- 
gagawa para sa ikabubuti ng katawan, kasama na 
rito ang pagbibigay ng proteksiyon, pagkontrol sa 
temperatura ng katawan, at pag-aalis ng ilang 
dumi ng katawan. 

Bumabanggit ang Bibliya ng mga sakit sa balat 
(Lev 13:1-46, 21:20, Deu 28:27) at ng ilang nakasi- 
sirang epekto sa balat na dulot ng karamdaman at 
gutom.---Job 7:5, 30:30, Pan 4:8: 5:10. 

Ayon sa Kautusan, ang mga balat ng mga hayop 
na ginamit para sa ilang handog ukol sa kasalanan 
ay sinusunog sa labas ng kampo ng Israel, o sa la- 
bas ng pintuang-daan ng Jerusalem. (Exo 29:14, 
Lev 4:11, 12; 8:17: 9:11: 16:27: Heb 13:11) Sa saser- 
dote napupunta ang balat ng isang hayop na dina- 
la ng isang Israelita bilang handog na sinusunog. 
-Lev 7:8. 

Matapos magkasala sina Adan at Eva, pinaglaa- 
nan sila ni Jehova ng mga kasuutang balat upang 
matakpan ang kanilang kahubaran. (Gen 3:21) Ang 
mga balat na hindi naalisan ng balahibo ay gina- 
wang kasuutan ng ilan, partikular na ng ilan sa 
mga propeta (2Ha 1:8), pati ng ilang bulaang pro- 
peta. (Zac 13:4) Ginamit din ang mga balat ng ha- 


306 


yop bilang mga sandalyas (Eze 16:3, 10); upang gu- 
mawa ng mga supot (1Sa 17:40) at mga sisidlang 
balat para sa tubig, gatas, at alak (Gen 21:14: Jos 
9:13, Huk 4:19, Mat 9:17), bilang mga tambol, at po- 
sibleng ginamit bilang pampalakas ng tunog para 
sa ne vel o “panugtog na de-kuwerdas.” (Isa 5:12) 
Ginamit ang mga balat bilang mga pantakip para 
sa tabernakulo.---Exo 25:2, 5: 26:14: 35:7, 23; 36:19. 

Ginamit din ang balat ng mga tupa, mga kam- 
bing, o mga guya bilang materyales na mapagsu- 
sulatan.---Tingnan ang PERGAMINO. 

Makasagisag na Paggamit. May kinalaman 
kay Job, sinabi ni Satanas kay Jehova: “Balat kung 
balat, at ang lahat ng pag-aari ng isang tao ay ibi- 
bigay niya alang-alang sa kaniyang kaluluwa.” (Job 
2:4) Sa gayon ay hinamon ng Diyablo ang katapa- 
tan ng tao, anupat inangkin niya na susumpain ni 
Job ang Diyos kapag naapektuhan ang sarili nitong 
pisikal na kapakanan. 

Si Job mismo ang nagsabi: “Ako ay bahagya 
nang nakatakas na gabalat ng aking mga ngipin.” 
(Job 19:20) Nagmungkahi ang ilang tagapagsalin 
ng ibang mga interpretasyon para sa tekstong na- 
banggit, ngunit nangangailangan ang mga ito ng 
mga pagbabago sa tekstong Hebreo. Waring hindi 
naman kailangang bigyang-kahulugan ang panana- 
lita ni Job sa liwanag ng mga natuklasan kamakai- 
lan ng mga siyentipiko sa tulong ng mga mikros- 
kopyo. Waring ang sinasabi lamang ni Job ay na 
nakatakas siya nang walang dala o halos walang 
dala. Bahagya na siyang nakatakas na gabalat ng 
kaniyang mga ngipin, samakatuwid nga, “gabalat” 
niyaong sa tingin ay wala namang balat. 


BALBAS. Ang buhok na tumutubo sa baba at 
mga pisngi ng isang lalaki, at kung minsan, pati ya- 
ong tumutubo sa nguso. Sa Hebreong Kasulatan, za- 
qan’ ang salitang ginagamit para sa “balbas,” sa- 
mantalang ang sapham, na nauugnay sa labi, ay 
isinasalin ng mga tagapagsalin sa iba't ibang para- 
an bilang “balbas,” “bigote,” at “nguso.” Sa ilang pag- 
kakataon, ang salitang zaqan” ay tumutukoy sa 
“baba,” hindi sa balbas.--Lev 13:29, 30, 14:9. 

Sa maraming sinaunang mga tao sa Silangan, pati 
na sa mga Israelita, ang balbas ay pinahahalagahan 
bilang isang tanda ng dignidad ng lalaki. Ipinagba- 
wal ng kautusan ng Diyos sa Israel ang paggupit sa 
‘buhok sa gilid ng mukha’ o ang buhok sa pagitan ng 
tainga at ng mata, at pati na rin ang pag-ahit sa 
dulo ng balbas. (Lev 19:27: 21:5) Walang alinlangang 
ipinagbawal ito dahil isa itong relihiyosong kaugali- 
an noon ng ilang pagano. 

Sa panahon ng labis na pamimighati, kahihiyan, 
o pagkaaba, kung minsan ay binubunot ng isang la- 
laki ang mga buhok sa kaniyang balbas, o pinababa- 
yaan niya ang kaniyang balbas o bigote. (Ezr 9:3) 


307 


Posibleng dahil sa napabayaang balbas ni Mepiboset 
na anak ni Jonatan kung kaya nahinuha ni David na 
maaaring totoo nga ang sinasabi ni Mepiboset na si- 
niraang-puri ito ng lingkod nitong si Ziba, at na si 
Mepiboset ay talagang nagdadalamhati noong pa- 
nahong tumakas si David mula kay Absalom, na ka- 
baligtaran ng iniulat ni Ziba. (2Sa 16:3: 19:24-30) 
Ang pag-aalis naman ng balbas ay lumalarawan sa 
kapahamakan o matinding pagdadalamhati dahil sa 
kapahamakan.--Isa 7:20: 15:2: Jer 48:37: Eze 5:1. 

Pagkatapos ng pagkawasak ng Jerusalem noong 
607 B.C.E., ipinamalas ng mga lalaki mula sa Sikem, 
Shilo, at Samaria ang kanilang kapighatian sa pama- 
magitan ng pag-ahit ng kanilang balbas, paghapak 
ng kanilang kasuutan, at paghiwa sa kanilang sarili. 
Bagaman nagdala sila ng mga handog para sa ba- 
hay ni Jehova, ang mga iyon ay mga handog na wa- 
lang dugo, na maliwanag na ihahandog sana nila sa 
dating kinalalagyan ng templo. (Jer 41:5) Hindi lu- 
busang kasuwato ng kautusan ng Diyos ang ginawa 
ng mga lalaking ito sapagkat naghiwa sila sa kani- 
lang sarili, isang gawain na mahigpit na ipinagbaba- 
wal sa Kautusan.--Lev 19:28, 21:5. 

Dahil itinuturing noon na mahalaga ang pag-aasi- 
kaso ng balbas, nagbago ang saloobin ni Akis na 
hari ng Gat kay David nang magkunwari itong ba- 
liw at kusa nitong patuluin ang kaniyang laway sa 
kaniyang balbas. Kaya naman nakumbinsi si Ha- 
ring Akis na si David ay baliw. (1Sa 21:13) Noong 
isang pagkakataon naman, nang lubhang insultuhin 
ni Hanun na hari ng Ammon ang mga sugo ni Da- 
vid sa pamamagitan ng pagputol sa kalahati ng ka- 
nilang balbas, may-kabaitang sinabihan ni David 
ang mga tauhan niyang ito na manatili muna sa Je- 
rico hanggang sa lumago ang kanilang mga balbas. 
Alam ng mga Ammonita na ang nangyari ay isang 
lantarang pag-insulto kay David at dahil dito ay na- 
ging mabaho sila sa harap niya kung kaya naghan- 
da sila sa pakikipagdigma.---2Sa 10:4-6, 1Cr 19:1-6. 

Bago pa man itatag ang tipang Kautusan, kauga- 
lian na noon ng mga lalaki na magpahaba ng bal- 
bas. Bagaman ang mga Hebreo ay hindi gumawa ng 
mga bantayog na may mga larawan nila, maraming 
bantayog at inskripsiyon ang natagpuan sa Ehipto, 
Mesopotamia, at iba pang mga lupain sa Gitnang Si- 
langan, at doo'y nakalarawan ang mga Asiryano, 
mga Babilonyo, at mga Canaanita na may balbas. 
Maging sa ilang larawan na mula pa noong ikatlong 
milenyo B.C.E. ay may makikita nang iba't ibang is- 
tilo ng balbas. Sa mga taong nabanggit, mga bating 
ang pangunahin nang inilalarawan na walang bal- 
bas. Gayunman, sa Israel ay walang ginagawang 
bating, dahil hindi tinatanggap ng Kautusan ang 
mga bating sa kongregasyon ng Israel.---Deu 23:1. 

Yamang ang karamihan sa mga Semita ay inilala- 
rawang may balbas bago pa man ang panahon ng 


BALIKAT 


Kautusan, makatuwirang sabihin na may balbas din 
ang tapat na mga lalaking nagmula sa linya ni Sem, 
na patuloy na gumamit ng wika sa Eden at tiyak na 
mas maingat na sumunod sa orihinal na mga kau- 
galiang nagmula pa sa panahon ng kanilang ninu- 
nong si Sem. Kaayon nito, may sapat na dahilan 
upang maniwala na sina Noe, Enoc, Set, at Adan ay 
may balbas. 

Sinabi ni Herodotus (Il, 36) na inaahit ng mga 
Ehipsiyo ang kanilang buhok sa mukha at sa ulo. 
Para sa mga lalaki, isang tanda ng pagdadalamhati 
o ng pagkaburara ang pagpapahaba ng buhok at 
balbas. Kaya naman nang ilabas si Jose sa bilang- 
guan, nag-ahit muna siya bago siya dinala sa harap 
ni Paraon. (Gen 41:14) Gayunman, ang mga Ehipsi- 
yo ay nagsusuot ng artipisyal na balbas at peluka. 

May balbas ba si Jesus noong narito siya sa lupa? 
Tiyak na isa itong kaugalian na mahigpit na sinusu- 
nod noon ng mga Judio. Yamang ipinanganak na 
Judio si Jesus, siya ay “napasailalim ng kautusan” at 
tinupad niya ang Kautusan. (Gal 4:4, Mat 5:17) Gaya 
ng lahat ng iba pang Judio, dahil sa tipang Kautu- 
san, si Jesus ay naaalay na sa Diyos na Jehova mula 
pa sa kaniyang kapanganakan, at obligado siyang 
tuparin ang buong Kautusan, lakip na ang pagbaba- 
wal sa pag-ahit sa dulo ng balbas. Gayundin, noong 
panahong nasa lupa si Jesus, isang kaugaliang Ro- 
mano ang hindi pagkakaroon ng balbas. Kaya nga, 
kung walang balbas si Jesus noon, mapararatangan 
siyang isang bating o kaya ay isang Romano. Ka- 
pansin-pansin naman, sinasabi ng isang hula may 
kinalaman sa pagdurusa ni Jesus: “Ang aking likod 
ay iniharap ko sa mga nananakit, at ang aking mga 
pisngi doon sa mga bumubunot ng balbas. ”--Isa 
50:6. 


BALIKAT. Ang bahagi ng katawan ng tao o ng 
hayop na nakausli sa magkabilang gilid sa ibaba ng 
leeg; kung palalawakin ang pagkakapit, isang pabi- 
log o palusong na bahagi ng isang burol: gayundin, 
ang kakayahang magdala ng mga pasanin o pana- 
nagutan. 

Noong sinauna, gaya sa ngayon, kaugaliang sa 
mga balikat dinadala ang mga pasan. (Gen 21:14: 
Exo 12:34) Ang kaban ng tipan ay ipapasan, hindi 
sa isang karwahe, kundi sa mga balikat ng mga Le- 
vita. (1Cr 15:15, Jos 3:14, 15; 2Sa 6:3, 6-9, 13) Ang 
mabigat na pasan sa mga balikat ay maaaring tu- 
mukoy sa paniniil o pagkaalipin. (Aw 81:5, 6, Isa 
10:27, 14:25; Mat 23:4) Ang tribo ni Isacar ay inihu- 
lang “magyuyukod ng kaniyang balikat upang mag- 
dala ng mga pasanin.” (Gen 49:14, 15) Sa kasaysa- 
yan ng Israel, ang tribong ito ay naging handang 
tumanggap ng pananagutan at gumawa ng mabigat 
na gawain. Pinaglaanan nito si Hukom Barak ng ma- 
raming mandirigmang malalakas ang loob at, nang 


BALINTATAW 


maglaon, inilaan nito si Hukom Tola; gayundin, no- 
ong panahon ni David, sa tribong ito nanggaling 
ang maraming marurunong at magigiting na lalaki. 
--Huk 5:13, 15, 10:1, 2; 1Cr 7:1-5, 12:23, 32. 

Ang awtoridad o pananagutan ay sinasabing na- 
kaatang sa balikat ng isa. Patiunang sinabi sa hula 
ni Isaias na ang pamamahala bilang prinsipe ay ma- 
aatang sa balikat ni Jesu-Kristo. (Isa 9:6) Sinabihan 
ni Isaias ang di-tapat na si Sebna na si Eliakim ang 
hahalili rito bilang katiwala sa sambahayan ng hari, 
anupat iaatang ng Diyos “ang susi ng sambahayan 
ni David” sa balikat nito. Yamang ang susi sa ga- 
yong mga kalagayan ay kumakatawan sa panana- 
gutan at awtoridad, ang hulang ito ay maaaring tu- 
mutukoy sa pagtanggap ni Kristo sa awtoridad ng 
Kaharian gaya ng inilalarawan sa tipang Davidiko. 
(Isa 22:15, 20-22, Luc 1:31-33, ihambing din ang 
Apo 3:7.) Kawili-wili ring pansinin na ang pektoral 
ng paghatol ay nakasabit sa mga dugtungang pam- 
balikat ng mga kasuutan ng mataas na saserdote, 
anupat maliwanag na lumalarawan sa ilang awtori- 
dad na mapapasa o maaatang sa mga balikat ng da- 
kilang Mataas na Saserdote, si Jesu-Kristo.---Exo 
28:6, 7, 12, 22-28, tingnan ang MATAAS NA SASER- 
DOTE. 

Matapos pagpalain ang mga anak ni Jose, sina Ef- 
raim at Manases, sinabi ni Jacob kay Jose: “Ibinibi- 
gay ko sa iyo ang isang balikat ng lupain na higit 
kaysa sa iyong mga kapatid,” sa gayon ay itinalaga 
niya si Jose bilang may-ari ng mga karapatan ng 
panganay. (Gen 48:22, ihambing ang Deu 21:17, 
1Cr 5:1, 2.) Nang pagpalain ni Moises ang mga anak 
ni Israel, sinabi niya tungkol kay Benjamin: “Ang 
minamahal ni Jehova ay tumahan nawa nang tiwa- 
say sa tabi niya, ... at tatahan siya sa pagitan ng 
kaniyang mga balikat.” (Deu 33:12) Waring tumutu- 
koy ito sa bagay na ang sentro ng pamamahala ng 
mga hari sa linya ni David ay mapapasateritoryo ni 
Benjamin. Ang salitang Hebreo na ginamit dito para 
sa “balikat” ay isinasalin naman bilang “gilid” o “da- 
lisdis” sa Josue 15:8 (AT, Mo, NW), anupat tumutu- 
koy ito sa isang dalisdis sa burol na kinatatayuan 
noon ng Jerusalem.--Tingnan ang iba pang mga 
halimbawa sa Exo 27:14, 15: Bil 34:11: Jos 15:10, 1Ha 
6:8: Eze 25:9. 

Ang “paghaharap ng sutil na balikat ay kumaka- 
tawan sa pagsalansang sa payo at kautusan ng 
Diyos (Ne 9:29, Zac 7:11), samantalang ang pagli- 
lingkuran “nang balikatan” ay tumutukoy sa nagka- 
kaisang pagkilos.---Zef 3:9. 

Kapag natapos na ng isang Nazareo ang kaniyang 
panata, ang balikat ng barakong tupang hain niya 
ay ibinibigay sa nanunungkulang saserdote, ya- 
mang kabilang ito sa takdang bahagi ng saserdote. 
-Bil 6:19, 20, tingnan din ang Deu 18:3. 


308 


BALINTATAW [sa Ingles, pupil]. Ang butas sa 
may-kulay na iris ng mata. Maitim ang balintataw 
dahil nasa likuran nito ang madilim na looban ng 
mata. Nagbabago ang laki ng balintataw habang pi- 
nakikibagayan ng iris ang tindi ng liwanag. Puma- 
pasok ang liwanag sa malinaw na kornea, pagkata- 
pos ay tumatagos ito sa balintataw tungo sa lente 
ng mata. 

Ang salitang Hebreo na “shohn” (Deu 32:10, Kaw 
7:2), kapag ginagamit kasama ang @Yyin (mata), 
ay literal na nangangahulugang “maliit na tao ng 
mata”, sa katulad na paraan, ang bath (anak na ba- 
bae) ay ginagamit sa Panaghoy 2:18 taglay ang ide- 
ya ng “anak na babae ng mata,” anupat ang mga pa- 
nanalitang ito ay kapuwa tumutukoy sa balintataw. 
Bilang pagdiriin, ang dalawang ito ay pinagtatam- 
bal sa Awit 17:8 (ishohn” bath-a'yin), sa literal, 
"maliit na tao, anak na babae ng mata” ("balintataw 
ng mata,” NW). Maliwanag na ang tinutukoy nito ay 
ang maliit na larawan ng isang tao na masasalamin 
sa balintataw ng mata ng ibang tao. 

Napakaselan at napakasensitibo ng mata, kahit 
isang maliit na buhok o butil ng alikabok na nasa pa- 
gitan ng talukap at ng bilog ng mata ay madaling 
maramdaman. Ang malinaw na bahagi ng mata 
(ang kornea) na tumatakip sa balintataw ay kaila- 
ngang bantayan at ingatan, dahil kung masugatan 
ang bahaging ito dahil sa pinsala o lumabo dahil sa 
sakit, maaaring ang resulta ay diperensiya sa pani- 
ngin o pagkabulag. Sa pamamagitan ng mapuwersa 
ngunit maingat na pananalita, ginagamit ng Bibliya 
ang “balintataw ng iyong mga mata” upang tukuyin 
ang bagay na dapat bantayan nang ubod-ingat. Ga- 
nito ang dapat na gawing pagsunod sa kautusan ng 
Diyos. (Kaw 7:2) Nang banggitin ang makaamang 
pangangalaga ng Diyos sa Israel, sinasabi ng Deute- 
ronomio 32:10 na iningatan Niya ang bansang iyon 
“gaya ng balintataw ng kaniyang mata.” Ipinanala- 
ngin naman ni David na ingatan at pangalagaan 
siya ng Diyos gaya ng “balintataw ng mata.” (Aw 
17:8) Ninais niyang magmadali si Jehova sa pagkilos 
alang-alang sa kaniya kapag sinasalakay siya ng ka- 
away. (Ihambing ang Zac 2:8, kung saan ginaga- 
mit ang Hebreong ba-vath' @'yin, “itim ng mata.') 
--Tingnan ang MATA, PANINGIN. 


BALO, BABAING. Isang babae na namata- 
yan ng asawa at hindi na nag-asawang muli. Napu- 
putol sa pagkamatay ng asawang lalaki ang buklod 
ng pag-aasawa, anupat nagiging malaya ang baba- 
ing balo na mag-asawang muli kung iyon ang ipa- 
siya niyang gawin. (Ru 1:8-13, Ro 7:2, 3, 1Co 7:8, 9) 
Sa ilalim ng kaayusan ng mga patriyarka, at nang 
maglaon sa ilalim ng Kautusang Mosaiko, kukunin 
ng kapatid na lalaki ng isang tao na namatay na wa- 
lang anak ang balo ng kaniyang kapatid bilang ka- 


309 


niyang asawa upang magkaanak dito, na magpapa- 
natili sa linya ng namatay na asawa nito.---Gen 
38:8, Deu 25:5-10, Ru 4:3-10, tingnan ang PAG-AASA- 
WA BILANG BAYAW. 

Kapag namatay ang kanilang asawa, maaaring 
bumalik ang mga babaing balo sa bahay ng kani- 
lang ama. (Gen 38:11) Sa Kautusan, may ganitong 
espesipikong probisyon para sa anak na babae ng 
isang saserdote kung ito ay mabalo o diborsiyuhin. 
Yamang ang saserdote ay tumatanggap ng mga ika- 
pu bilang panustos para sa kaniyang sambahayan, 
maaaring makibahagi ang anak na babaing iyon sa 
probisyong ito. Tinitiyak nito na hindi siya sasapit sa 
karalitaan, at sa gayon ay maiiwasan ang posibili- 
dad na madusta ang pagkasaserdote. (Lev 22:13) 
Para naman sa mga babaing balo na walang tina- 
tanggap na gayong panustos o proteksiyon, may 
mga probisyon sa kautusan ng Diyos upang magka- 
roon sila ng karapatang maghimalay sa mga bukid, 
mga taniman ng olibo, at mga ubasan (Deu 24:19- 
21): upang makibahagi sila sa masaganang pagdiri- 
wang ng mga kapistahan taun-taon (Deu 16:10-14): 
at, tuwing ikatlong taon, upang makabahagi sila sa 
mga ikapu na iniaabuloy ng bansa (Deu 14:28, 29; 
26:12, 13). 

Ang Pagkabahala ni Jehova at ni Kristo sa 
mga Babaing Balo. Tinukoy ni Jehova ang kani- 
yang sarili bilang ang Isa na “naglalapat ng hatol 
para sa batang lalaking walang ama at sa babaing 
balo.” (Deu 10:18) Mahihigpit na utos ang nasa Kau- 
tusan tungkol sa paglalapat ng lubusan at pantay na 
katarungan para sa mga babaing balo. (Exo 22:22- 
24: Deu 24:17) Isinusumpa ang mga bumabaluktot 
ng kahatulan sa mga babaing balo (Deu 27:19), at 
humihimok naman ng wastong pakikitungo sa mga 
babaing balo ang mga isinulat ng mga propeta.---Isa 
1:17, 23; 10:1, 2; Jer 22:3, Eze 22:7: Zac 7:9, 10; Mal 
3:5. 

Ipinakita ni Jesus ang kaniyang pagkabahala sa 
kapakanan ng mga babaing balo sa Israel nang ha- 
tulan niya ang mga eskriba bilang “ang mga luma- 
lamon sa mga bahay ng mga babaing balo.”---Mar 
12:38-40, Luc 20:46, 47. 

Tulong-Kristiyano sa mga Babaing Balo. No- 
ong panahon ng kagipitan na bumangon sa kongre- 
gasyong Kristiyano di-kalaunan pagkatapos ng araw 
ng Pentecostes 33 C.E., ang mga babaing balo na 
nagsasalita ng Griego ay napapabayaan sa araw- 
araw na pamamahagi. Nang itawag-pansin ito sa 
mga apostol, itinuring nilang napakahalaga ng ba- 
gay na iyon anupat nag-atas sila ng “pitong lalaking 
may patotoo . . . puspos ng espiritu at karunungan” 
upang mangasiwa sa pantay-pantay na pamamaha- 
gi ng pagkain.---Gaw 6:1-6. 


BALO, BABAING 


Sa 1 Timoteo 5:3-16, nagbigay ang apostol na si 
Pablo ng kumpletong mga tagubilin upang maibi- 
ging mapangalagaan ang mga babaing balo sa kon- 
gregasyong Kristiyano. Dapat alagaan ng kongre- 
gasyon ang naghihikahos na mga babaing balo. 
Ngunit kung may mga anak o mga apo ang 
babaing balo, sila ang dapat gumanap sa pana- 
nagutang maglaan ng kaniyang mga panganga- 
ilangan, o, gaya ng itinagubilin ni Pablo, “kung 
ang sinumang nananampalatayang babae ay may 
mga babaing balo [samakatuwid nga, mga babaing 
balo na kamag-anak niya], paginhawahin niya sila, 
at huwag pabigatan ang kongregasyon. Sa gayon 
ay mapagiginhawa nito yaong talagang mga balo 
[samakatuwid nga, aktuwal na naulila at walang tu- 
mutulong].” Ang babaing balo na inilalagay sa tala- 
an para tumanggap ng materyal na tulong mula sa 
kongregasyon ay yaong “hindi bababa sa animna- 
pung taong gulang,” anupat may mabuting rekord 
ng moralidad, ng tapat at maibiging debosyon kay 
Jehova, at ng pagkamapagpatuloy at pag-ibig sa iba. 
Sa kabilang dako, inirekomenda ng apostol na ang 
mga nakababatang babaing balo ay mag-asawang 
muli, magsipag-anak, at mamahala ng isang sam- 
bahayan, nang sa gayon ay makaiwas ang mga ito 
sa silo dahil sa seksuwal na mga simbuyo at sa pa- 
nganib na maging “walang pinagkakaabalahan, ... 
mga tsismosa at mga mapanghimasok sa buhay- 
buhay ng ibang tao." 

Itinampok ng kapatid sa ina ni Jesus na si Santia- 
go ang kahalagahan ng pag-aalaga sa mga ulila at 
mga babaing balo sa kanilang kapighatian nang 
banggitin niya ito kahanay ng pag-iingat sa sarili na 
walang batik mula sa sanlibutan bilang kahilingan 
sa pagsamba na malinis at walang dungis sa pang- 
malas ng Diyos.---San 1:27. 

Kabilang sa mga babaing balo na may kata- 
ngi-tanging pananampalataya ay si Tamar (Gen 
38:6, 7), sina Noemi at Ruth (Ru 1:3-5), si Abiga- 
il (1Sa 25:37, 38, 42), ang babaing balo ng Zarepat 
(1Ha 17:8-24), at si Ana na propetisa (Luc 2:36, 37: 
ihambing ang paglalarawan ni Lucas kay Ana sa 
mga kuwalipikasyon ng isang karapat-dapat na ba- 
baing balo gaya ng binalangkas ni Pablo sa 1Ti 5:3- 
16). Gayundin, isang babaing balo na di-binanggit 
ang pangalan ang pinapurihan ni Jesus nang husto 
dahil iniabuloy nito sa templo ang lahat ng kaniyang 
taglay.---Mar 12:41-44. 

Makasagisag na Paggamit. Sa makasagisag 
na paraan, ang mga lunsod, kapag iniwan at nati- 
wangwang, ay inihahalintulad sa mga babaing balo. 
(Pan 1:1, ihambing ang Jer 51:5.) Tulad ng sinau- 
nang Babilonya na lumalarawan sa kaniya, ipinag- 
hahambog ng Babilonyang Dakila, “ang dakilang 
lunsod na may kaharian sa mga hari sa lupa,” na 


BALON 


hindi siya kailanman magiging balo. Gayunpaman, 
kung paanong talagang naging “balo” ang sinau- 
nang Babilonya, gayundin ang mangyayari sa ma- 
kabagong Babilonyang Dakila.--Isa 47:8, 9; Apo 
17:18: 18:7, 8. 


BALON. Ang salitang Hebreo na beer, isinasa- 
ling “balon,” ay kadalasang tumutukoy sa isang hu- 
kay o butas na hinukay sa lupa upang maabot ang 
isang likas na suplay ng tubig. Ang terminong 
beer” ay lumilitaw sa mga pangalan ng mga lu- 
gar gaya ng Beer-lahai-roi (Gen 16:14), Beer-sheba 
(Gen 21:14), Beer (Bil 21:16-18), at Beer-elim (Isa 
15:8). Ang salitang ito ay maaari ring mangahulu- 
gang “hukay” (Gen 14:10) at waring tumutukoy sa 
libingan sa Awit 55:23 (“hukay”) at 69:15 (“balon”). 
Ginamit ito bilang metapora upang tumukoy sa 
isang asawang babae o sa isang babaing minama- 
hal. (Kaw 5:15: Sol 4:15) At ang Kawikaan 23:27, 
kung saan inihahalintulad ang babaing di-kilala sa 
isang makipot na balon, ay maaaring nagpapahiwa- 
tig na mahirap sumalok ng tubig mula sa gayong 
balon, yamang ang mga bangang luwad ay mada- 
ling mabasag kapag bumangga sa mga gilid nito. 
--Tingnan ang BUKAL. 

Sa mga lupain kung saan mahaba ang tag-init, 
lalo na sa mga pook na ilang, naging napakahalaga 
ng mga balon mula pa noong sinaunang panahon. 
Noong sinauna, waring ang paggamit ng balon nang 
walang pahintulot ay minamalas bilang panghihi- 
masok sa mga karapatan sa pag-aari. (Bil 20:17, 19: 
21:22) Dahil kakaunti ang tubig at mahirap humu- 
kay ng mga balon, ang mga ito ay naging mahaha- 
lagang ari-arian. Malimit na naging sanhi ng mara- 
rahas na pagtatalo at hidwaan ang pag-aagawan sa 
mga balon. Dahil dito, sa isang pagkakataon ay por- 
mal na pinagtibay ng patriyarkang si Abraham ang 
pagmamay-ari niya sa isang balon sa Beer-sheba. 
(Gen 21:25-31, 26:20, 21) Gayunman, pagkamatay 
niya, winalang-halaga ng mga Filisteo ang karapa- 
tan ng kaniyang anak at tagapagmanang si Isaac at 
tinabunan ng mga ito ang mismong mga balon 
na hinukay ng mga lingkod ni Abraham.---Gen 
26:15, 18. 

Ang mga balon ay kadalasang napalilibutan ng 
mabababang harang at laging tinatakpan ng isang 
malaking bato, walang alinlangang upang huwag 
itong mapasok ng dumi at upang hindi mahulog sa 
loob nito ang mga hayop at mga tao. (Gen 29:2, 3, 
Exo 2:15, 16) Malapit sa ilang balon ay may mga la- 
bangan o mga inuman para sa mga alagang hayop. 
(Gen 24:20: Exo 2:16-19) Sa mga burol ng Palestina, 
ang mga balon ay hinuhukay noon sa batong-apog, 
at ang mga baytang na pababa sa tubig ay kadala- 
sang inuukit sa bato. Sa ilang balon, pagkababa ni- 
yaong umiigib ay basta lamang niya isasalok sa 


310 


tubig ang isang sisidlan. Gayunman, kapag napaka- 
lalalim ng balon, ang tubig ay karaniwang sinasalok 
sa pamamagitan ng timbang katad (Bil 24:7) o ng 
bangang luwad (Gen 24:16) na nakabitin sa lubid. 
--Tingnan ang BUKAL NI JACOB. 


BALSAMO, BALSAMO NG GILEAD. Ang 
terminong “balsamo” ay tumutukoy sa alinman sa 
maraming halaman, palumpong, at punungkahoy 
na naglalabas ng substansiya na aromatiko at kara- 
niwan nang malangis at madagta. Ang salitang ito 
ay tumutukoy rin sa substansiyang inilalabas nito. 
May mga punungkahoy na kabilang sa mga abeto, 
spruce, alamo, at iba pang mga pamilya ng mga pu- 
nungkahoy na pinagkukunan ng balsamo. Ang la- 
ngis ng balsamo ay ginagamit bilang gamot (kada- 
lasan ay may benzoic o cinnamic acid) at bilang 
pabango. 

Mula pa noon ay lubha nang pinahahalagahan ng 
mga tao sa Silangan ang mga halaman at mga puno 
ng balsamo. Unang binanggit ang “langis ng balsa- 
mo” (sa Heb., bo'sem, be'sem, o basam') sa Exodo 
25:6 kung saan tinukoy ito bilang isang sangkap ng 
banal na langis na pamahid para sa tabernakulo. 
(Tingnan din ang Exo 35:8, 28.) Kung minsan, ang 
salitang Hebreo ay isinasalin bilang “mga pabango,” 
“matamis,” o “espesya,” depende sa konteksto. (Exo 
30:23, Sol 4:10, 14, 16; 5:13: 6:2: 8:14) Sa Isaias 3:24, 
ang aromatikong bango nito ay ipinakikitang kaba- 
ligtaran ng “amoy-amag.” 

Lumilitaw na ang balsamong ginamit para sa pag- 
lilingkod sa tabernakulo sa ilang ay nagmula sa 
labas ng Palestina, marahil ay sa Ehipto. Noong 
panahon ng paghahari ni Haring Solomon, napaka- 
mamahalin ng langis ng balsamo anupat kasama ito 
ng ginto at mahahalagang bato sa mga kayama- 
nang dinala ng reyna ng Sheba bilang mga kaloob; 
kasama rin ito sa tributong ibinayad ng mga hari ng 
maraming lupain sa marunong na hari ng Jerusa- 
lem. (1Ha 10:2, 10, 25; 2Cr 9:1, 9, 24) Kabilang ito sa 
mahahalagang bagay na nakatago sa imbakang- 
yaman ng hari na may-kamangmangang ipinakita 
ni Hezekias sa mga sugong nagmula sa Babilonya. 
(2Ha 20:13; 2Cr 32:27; Isa 39:2) Ginamit ito sa 
pag-eembalsamo (bagaman hindi gaya ng paraan 
ng mga Ehipsiyo) sa bangkay ni Haring Asa. (2Cr 
16:14) Waring ang salitang Ingles na “embalm” (sa 
Tagalog, “embalsamuhin") ay orihinal na hinalaw sa 
Hebreong basam’. Si Esther ay minasahe na gina- 
gamitan ng aromatikong langis ng balsamo noong 
huling anim na buwan bago siya humarap kay Ha- 
ring Ahasuero.--Es 2:12. 

Waring ang “balsamo [sa Heb., tsori] sa Gilead” ay 
may pambihirang kalidad at pantanging mga sang- 
kap na nakagagamot. (Jer 8:22; 46:11) Unang bi- 
nanggit ang balsamong ito kasama ng mga bagay 


311 


na dala ng naglalakbay na pulutong ng mga Ismae- 
lita na nagmula sa Gilead, sa S ng Jordan, at sa ka- 
nila ipinagbili si Jose. (Gen 37:25-28) Kabilang din 
ito sa “pinakamaiinam na produkto ng lupain” na 
ipinadala ni Jacob sa Ehipto bilang kaloob sa pama- 
magitan ng kaniyang mga anak na bumalik doon. 
(Gen 43:11) Ayon sa Ezekiel 27:17, inaangkat ito ng 
mayayamang mangangalakal ng Tiro mula sa ka- 
harian ng Juda. 

Madalas tukuyin sa sinaunang panitikan ang na- 
kapagpapagaling na mga katangian ng balsamo, 
pangunahin na bilang gamot sa mga sugat. Sa 
Kasulatan, si Jeremias ang tumukoy sa gayong na- 
kapagpapagaling na mga katangian. Gayunman, gi- 
namit niya ang mga ito sa makasagisag na diwa, 
una ay noong taghuyan niya ang espirituwal na 
pagkasira sa Juda (Jer 8:14, 15, 21, 22; ihambing 
ang San 5:14, 15), pagkatapos ay noong pagwikaan 
niya ang Ehipto hinggil sa walang-kabuluhang pag- 
sisikap nito na iwasan ang pagkatalo sa kamay ng 
Babilonya (Jer 46:11-13), at sa kahuli-hulihan ay no- 
ong bigkasin niya ang hatol ng Diyos na kapahama- 
kan laban sa Babilonya.---Jer 51:8-10. 

Hindi matiyak kung anong espesipikong mga ha- 
laman o mga punungkahoy ang tinutukoy ng mga 
salitang Hebreo na bo'sem at tsori. Ang pangalang 
“balsamo ng Gilead” ay ikinakapit sa isang punung- 
kahoy na evergreen na tulad-palumpong, tinatawag 
na Commiphora opobalsamum (o, Commiphora gil- 
eadensis). Upang makuha ang malangis na resina 
nito na kulay dilaw na maberde-berde, hinihiwa- 
hiwa ang tangkay at mga sanga nito at saka tiniti- 
pon ang maliliit na butil ng namuong dagta. Baga- 
man ang partikular na punong ito ay pangunahin 
nang matatagpuan sa T Arabia, ipinahihiwatig ng 
Judiong istoryador na si Josephus na itinatanim ito 
sa palibot ng Jerico noong panahon ni Solomon, at 
iniuulat ng Griegong heograpo na si Strabo na no- 
ong mga panahong Romano, itinatanim din ito sa 
tabi ng Dagat ng Galilea. 

Sinasabi ng iba na ang tsori” ay maaaring tumu- 
tukoy sa mastic tree (Pistacia lentiscus), na naglala- 
bas ng mabangong sahing na mapusyaw na dilaw, 
tinatawag na mastic, gayundin ng langis na ginaga- 
mit bilang gamot na nakukuha sa talob, mga dahon, 
at mga bunga nito. Ang punong ito ay karaniwan sa 
Palestina, at ang pangalan nito sa Arabe ay kahawig 
na kahawig ng Hebreong tsori. 


BALUMBON. Ang karaniwang anyo ng aklat 
noong panahon ng pagsulat ng Bibliya. Noon, ang 
Kasulatan ay isinusulat at kadalasa'y kinokopya sa 
mga balumbong yari sa katad, pergamino, o papiro. 
(Jer 36:1, 2, 28, 32: Ju 20:30, Gal 3:10; 2Ti 4:13, Apo 
22:18, 19) Ang balumbon ay gawa sa pinagdug- 
tung-dugtong at pinagdikit-dikit na mga piraso ng 


BALUMBON 


gayong mga materyales anupat ginawang isang 
mahabang pilyego, na inirorolyo naman sa isang 
patpat. Para sa isang pagkahaba-habang balumbon, 
ginagamitan ng patpat ang magkabilang dulo at 
ang balumbon ay inirorolyo sa dalawang patpat pa- 
tungo sa kalagitnaan nito. Kapag may babasahin 
mula sa gayong balumbon, inilaladlad ito ng mag- 
babasa sa pamamagitan ng isang kamay samanta- 
lang inirorolyo naman ito ng kabilang kamay hang- 
gang sa matagpuan ang bahaging hinahanap niya. 
Pagkatapos magbasa, muli niyang inirorolyo ang 
balumbon.---Para sa mga detalye tungkol sa mater- 
yales, laki, at iba pa, tingnan ang AKLAT. 

Nagpapatotoo Hinggil kay Jesus. Pumarito 
si Jesu-Kristo sa lupa upang gawin ang kalooban ng 
Diyos, gaya ng inihula sa Hebreong Kasulatan, sa 
“balumbon ng aklat.” (Aw 40:7, 8; Heb 10:7-9) Sa si- 
nagoga sa Nazaret, binuksan ni Jesus ang balumbon 
ng Isaias at binasa niya ang makahulang mga salita 
tungkol sa pagpapahid sa kaniya ng espiritu ni Jeho- 
va upang mangaral. Pagkatapos ay inilulon, o inirol- 
yo, ni Kristo ang balumbon, isinauli niya ito sa taga- 
paglingkod, umupo siya, at ipinaliwanag niya sa 
lahat ng naroroon: “Ngayon ay natutupad ang kasu- 
latang ito na karirinig lamang ninyo.” (Luc 4:16-21, 
Isa 61:1, 2) Sa katunayan, yamang “ang pagpapato- 
too tungkol kay Jesus ang kumakasi sa panghuhu- 
la,” ang lahat ng balumbon ng lahat ng Kasulatan at 
ang pangmadlang paghahayag ng mabuting balita 
na nasa mga balumbon ng Kristiyanong Kasulatan 
ay may kinalaman sa posisyon at gawain ni Jesu- 
Kristo sa layunin ni Jehova.---Apo 19:10. 

Sa pagtatapos ng ulat ng Ebanghelyo ni Juan, si- 
nabi niya: “Sa katunayan, marami pa ring ibang ba- 
gay ang ginawa ni Jesus, na, kung sakaling ang 
mga iyon ay naisulat nang lubhang detalyado, sa 
palagay ko, sa sanlibutan mismo ay hindi magkaka- 
siya ang mga balumbong isinulat.” (Ju 21:25) Sa ka- 
niyang Ebanghelyo, hindi sinikap ni Juan na isulat 
ang lahat ng pangyayari, kundi ang isinulat lamang 
niya ay yaong sapat upang mapagtibay ang kani- 
yang pangunahing punto, samakatuwid nga, na si 
Jesu-Kristo ang Anak ng Diyos at ang Kaniyang 
Mesiyas. Totoo naman, may sapat na imporma- 
syon sa “balumbon” ni Juan, gayundin sa iba pang 
kinasihang Kasulatan, na lubusang magpapatunay 
na “si Jesus ang Kristo na Anak ng Diyos.”--Ju 
20:30, 31. 

Makasagisag na Paggamit. Sa ilang pagkaka- 
taon, ang salitang “balumbon” ay ginagamit sa Bi- 
bliya sa makasagisag na paraan. Sina Ezekiel at Za- 
carias ay kapuwa nakakita ng balumbon na may 
sulat sa magkabilang panig. Yamang karaniwan 
nang isang panig lamang ng balumbon ang gi- 
nagamit, ang pagsulat sa magkabilang panig ay 


BALUTI 


maaaring tumutukoy sa bigat, antas, at pagkaseryo- 
so ng mga kahatulang nakasulat sa mga balumbong 
iyon. (Eze 2:9-3:3, Zac 5:1-4) Sa pangitain sa Apo- 
calipsis, sa kanang kamay niyaong isa na nasa tro- 
no ay may isang balumbon na may pitong tatak, 
upang hindi makita ninuman ang nakasulat hang- 
ga't hindi nabubuksan ng Kordero ng Diyos ang 
mga iyon. (Apo 5:1, 12: 6:1, 12-14) Nang maglaon, 
sa pangitain ding iyon, si Juan mismo ay binigyan 
ng isang balumbon at inutusang kainin ito. Matamis 
ito sa bibig ni Juan ngunit pinapait nito ang kani- 
yang tiyan. Yamang ang balumbon ay bukas at wa- 
lang tatak, isa itong bagay na dapat maunawaan. 
Naging “matamis” para kay Juan ang pagtanggap 
sa mensaheng nilalaman nito ngunit lumilitaw na 
mayroon itong mapapait na bagay na kailangan ni- 
yang ihula, gaya ng iniutos sa kaniya na gawin. 
(Apo 10:1-11) Kahawig nito ang naging karana- 
san ni Ezekiel sa balumbong ibinigay sa kaniya na 
may “mga panambitan at pagdaing at paghagulhol.” 
--Fze 2:10. 

“Balumbon ng buhay ng Kordero.” Ang ido- 
latrosong mga mananamba ng makasagisag na 
“mabangis na hayop” ay hindi pinipili ng Diyos 
upang maging mga kasamahan ng Kordero. Sama- 
katuwid, “walang isa man sa mga pangalan nila ang 
nakasulat sa balumbon ng buhay ng Kordero na pi- 
natay,” at ipinasiya na ito “mula sa pagkakatatag ng 
sanlibutan” ng sangkatauhan.--Apo 13:1-8, 21:27. 

Mga balumbon ng paghatol at ng buhay. 
Nakita rin ni Juan na “nabuksan ang mga balum- 
bon” at ang mga binuhay-muli ay “hinatulan batay 
sa mga bagay na nakasulat sa mga balumbon ayon 
sa kanilang mga gawa.” Lumilitaw na ang mga ba- 
lumbong ito ay naglalaman ng mga kautusan at 
mga tagubilin ni Jehova na naglalahad ng kaniyang 
kalooban para sa mga tao sa panahong iyon ng 
paghatol, at ang kanilang mga gawa ng pagsu- 
nod taglay ang pananampalataya o mga gawa ng 
pagsuway sa nakasulat sa mga balumbon ang mag- 
sisiwalat kung ang kanilang mga pangalan ay ka- 
rapat-dapat na isulat o panatilihin sa “balumbon 
ng buhay" ni Jehova.--Apo 20:11-15, tingnan ang 
BUHAY. 

“Hululon na parang balumbon ng aklat.” Sa 
Isaias 34:4, ang propeta ay nagsalita ng kahatulan 
laban sa mga bansa, na sinasabi: “At ang langit ay 
ilululon, na parang balumbon ng aklat.” Maliwanag 
na tinutukoy niya rito ang paglululon at pagliligpit 
ng isang balumbon matapos itong basahin. Kaya 
naman ang pananalitang ito ay isang sagisag ng 
pagliligpit o pag-aalis niyaong hindi na mapakikina- 
bangan o hindi na mahalaga. 


BALUTI. Tingnan ang Armas, BALUTI. 


312 


BAMOT [Matataas na Dako]. Isa sa mga naging 
kampamento ng bansang Israel nang malapit na 
sila sa lupain ng Canaan. (Bil 21:19, 20) Itinala ang 
Bamot sa pagitan ng Nahaliel at ng libis na nasa 
bukid ng Moab, sa pinakaulo ng Pisga.’ Malamang 
na isa itong pinaikling anyo ng Bamot-baal.---Ting- 
nan ang BAMOT-BAAL. 


BAMOT-BAAL [Matataas na Dako ni Baal]. 
Isang bayan sa Moab kung saan dinala ni Balak, na 
hari ng Moab, ang propetang si Balaam upang ma- 
kita nito ang kampo ng Israel at maisumpa iyon. (Bil 
22:41) Ang pagpili ni Balak sa lokasyong ito upang 
doon isagawa ang pagsumpa at paghahain ay maa- 
aring nagpapahiwatig na ito ay isang sentro ng pag- 
samba kay Baal, maliwanag na nasa isang mataas 
na lugar. (Bil 23:1-9) Nang maglaon, ang Bamot- 
baal at ang iba pang mga bayan “na nasa talampas" 
ay iniatas sa tribo ni Ruben bilang mana. (Jos 13:15, 
17) Noong maagang bahagi ng ikasiyam na sig- 
lo B.C.E., sinabi ni Haring Mesa ng Moab na itinayo 
niyang muli ang “Bet-bamot, sapagkat iyon ay wi- 
nasak.” (Taludtod 27 ng Batong Moabita) Malamang 
na ang Bamot, Bamot-baal, at Bet-bamot ay pa- 
wang mga pangalan ng iisang lugar.--Ihambing 
ang Baal-meon, Beon, Bet-baal-meon sa artikulo 
hinggil sa BAAL-MEON. 

Ang paglalarawan dito ng ulat ng Bibliya ay nag- 
papahiwatig na isa itong dako sa matalampas na re- 
hiyon sa HS sulok ng Dagat na Patay. Bagaman 
hindi matiyak ang kinaroroonan nito, ang isang imi- 
numungkahing lokasyon ay yaong sa Khirbet Qu- 
weijiya, mga 14 na km (9 na mi) sa S ng Dagat na 
Patay, malapit sa malamang na lokasyon ng Bun- 
dok Nebo. 


BANAL, MGA. Yaong malilinis, partikular na 
sa diwang espirituwal o moral, tumutukoy rin ito sa 
mga taong ibinukod ukol sa paglilingkod sa Diyos, 
sa langit man o sa lupa. 

Si Jehova mismo, na sukdulan sa kalinisan at ka- 
tuwiran, ang Kabanal-banalan. (Os 11:12) Malimit 
siyang tawaging ang “Banal ng Israel.” (2Ha 19:22, 
Aw 71:22: 89:18) Sinabi ng apostol na si Juan sa ka- 
niyang mga kapuwa miyembro sa kongregasyong 
Kristiyano: “Kayo ay may pagkapahid mula sa isa 
na banal.” (1Ju 2:20) Si Jesu-Kristo ay tinatawag na 
“ang isang iyon na banal at matuwid” na tinukoy sa 
Gawa 3:14. Ang mga anghel ni Jehova sa langit ay 
mga banal, lubusang nakatalaga sa paglilingkod 
sa Diyos, anupat malilinis at matuwid.---Luc 9:26, 
Gaw 10:22. 

Noong Sinaunang Panahon. Ang mga tao sa 
lupa na ibinukod ukol sa paglilingkod sa Diyos ay ti- 
natawag ding “mga banal.” (Aw 34:9) Ang Israel, na 


313 


dinala sa isang pakikipagtipan sa Diyos, ay naging 
pantanging pag-aari niya at bilang isang bansa, sila 
ay banal sa kaniya. Iyan ang dahilan kung bakit sa 
bansang iyon, ang mga indibiduwal na namihasa sa 
karumihan o masamang gawain ay nagdulot ng ka- 
rungisan sa bansa at ng di-pagsang-ayon ni Jehova, 
malibang may gawing pagkilos upang alisin ang 
mga ito. Isang halimbawa nito ay ang sakim at ma- 
suwaying si Acan. Ang kaniyang kasalanan ay nag- 
dulot ng kabagabagan sa Israel hanggang sa ito'y 
matuklasan at batuhin siya hanggang sa mamatay. 
--Jos 7. 

Si Aaron, na pinahiran ng banal na langis na pa- 
mahid bilang mataas na saserdote ng bansa, ay ba- 
nal sa isang pantanging diwa. (Aw 106:16) Dahil 
dito, napakahigpit ng mga kahilingan para sa kani- 
yang katungkulan. (Lev 21:1-15: pansinin din ang 
mga salik ukol sa diskuwalipikasyon para sa lahat 
ng mga saserdote sa mga talata 16-23, tingnan 
ang MATAAS NA SASERDOTE.) Kapag nagkasala ang 
isang mataas na saserdote (halimbawa, isang pag- 
kakamali sa paghatol sa isang bagay), maaari itong 
magdulot ng pagkakasala sa taong-bayan at kaila- 
ngan itong ipagbayad-sala sa pamamagitan ng pag- 
hahain ng isang guyang toro, na kaparehong hain 
na hinihiling para sa pagkakamali ng buong kapulu- 
ngan.--Lev 4:3, 13, 14. 

Mga Kristiyanong Banal. Ang mga taong di- 
nadala sa isang kaugnayan sa Diyos sa pamamagi- 
tan ng bagong tipan ay pinababanal, nililinis, at 
ibinubukod ukol sa bukod-tanging paglilingkod sa 
Diyos sa pamamagitan ng “dugo ng tipan,” ang iti- 
nigis na dugo ni Jesu-Kristo. (Heb 10:29; 13:20) Sa 
gayon, sila ay nagiging “mga banal” (“mga santo” 
sa KJ at sa iba pang mga bersiyon). Kaya naman, 
hindi sila nagiging “mga banal,” o “mga santo,” da- 
hil sa utos ng isang tao o ng isang organisasyon, 
kundi ng Diyos, na nagdadala sa kanila sa isang pa- 
kikipagtipan sa kaniyang sarili sa pamamagitan ng 
dugo ni Jesu-Kristo. Ang terminong “mga banal” ay 
kumakapit sa lahat niyaong mga dinala upang ma- 
ging kaisa at kasamang tagapagmana ni Kristo, hin- 
di sa iilan na itinuturing na may natatanging kaba- 
nalan. Sa Bibliya, ikinakapit din ito sa kanila mula sa 
pasimula ng kanilang pinabanal na landasin sa lupa, 
anupat hindi ito ipinagpapaliban hanggang sa kani- 
lang kamatayan. Sinasabi ni Pedro na dapat silang 
magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal. (1Pe 
1:15, 16; Lev 11:44) Ang lahat ng espirituwal na mga 
kapatid ni Kristo sa mga kongregasyon ay malimit 
tawaging “mga banal.”--Gaw 9:13, 26:10: Ro 1:7, 
12:13, 2Co 1:1; 13:13. 

Bilang “asawa” ni Kristo, ang buong kongregasyon 
ay inilalarawan na nakasuot ng maningning, mali- 
nis, mainam na lino, na kumakatawan sa “matuwid 
na mga gawa ng mga banal.” (Apo 19:7, 8) Sa pangi- 


BANAL NA ABULOY 


tain, ang makasagisag na pulitikal na “mabangis na 
hayop” ni Satanas na Diyablo ay nakikitang nakiki- 
pagdigma sa mga banal na ito habang sila'y nasa 
lupa. (Apo 13:3, 7) Kaya naman ang pagbabata ng 
mga banal ay matinding sinusubok, ngunit sila'y 
nananaig sa pamamagitan ng pagtupad sa mga utos 
ng Diyos at sa pananampalataya kay Jesus.---Apo 
13:10, 14:12. 

Ang kanilang pag-asa. Sa isang katulad na pa- 
ngitain, nakita ni Daniel ang isang mabangis na ha- 
yop na nakikipagdigma sa mga banal ng Diyos. Si- 
nundan ito ng isang tagpo sa hukuman kung saan 
ang “Sinauna sa mga Araw” ay nagbigay ng kaha- 
tulang pabor sa mga banal at binigyan sila ng isang 
Kahariang namamalagi nang walang takda, “ang 
kaharian at ang pamamahala at ang karingalan ng 
mga kaharian sa silong ng buong langit.”---Dan 
7:21, 22, 27. 

Ang “mga banal” na ito ay hindi humahawak ng 
makaharing awtoridad samantalang sila'y nasa lupa 
kundi kailangan nilang maghintay hanggang sa si- 
la'y makasama ni Kristo sa langit. (Efe 1:18-21) Ka- 
ilangan muna nilang “manaig.” (Apo 3:21, ihambing 
ang Apo 2:26, 27, 3:5, 12.) Sila'y maglilingkod bilang 
mga saserdote at mamamahala bilang mga hari na 
kasama ni Kristo sa panahon ng kaniyang Sanlibong 
Taong Paghahari. (Apo 20:4, 6) Sinasabi ng apostol 
na si Pablo na ang mga banal ang hahatol sa sanli- 
butan, at sa mga anghel, anupat maliwanag na ma- 
kikibahagi sila sa paglalapat ng kahatulan sa mga 
balakyot.---1Co 6:2, 3; Apo 2:26, 27. 

Pagsalakay sa “Kampo ng Mga Banal.” Sa 
Apocalipsis 20:7-9, inihula na pangungunahan ni 
Satanas na Diyablo ang mga bansa sa digmaan la- 
ban sa ‘kampo ng mga banal at sa lunsod na mina- 
mahal” pagkatapos ng isang libong taon ng pagha- 
hari ni Kristo. Maliwanag na ang hulang ito ay 
tumutukoy sa isang makalupang paghihimagsik la- 
ban sa soberanya ng kaharian ng Diyos sa lupa, na 
isang pagsalakay sa “mga banal.” Sa kontekstong 
ito, maliwanag na ang mga ito ay yaong mga kabi- 
lang sa isinauling sangkatauhan na nag-iingat ng 
kanilang katapatan sa Diyos at sa kaniyang Mesiya- 
nikong Hari.---Tingnan ang KABANALAN. 


BANAL NA ABULOY. Isang bahagi ng lupa- 
in sa pangitain ni Ezekiel hinggil sa paghahati-hati 
ng Lupang Pangako. 

Ang bawat isa sa 12 tribo, maliban sa tribo ni Levi 
(anupat ang Efraim at Manases ay kumakatawan sa 
Jose, sa gayo'y nabubuo ang 12), ay binigyan ng 
takdang bahagi na bumabagtas mula sa S hanggang 
sa K ng lupain. Ang takdang bahaging iniatas sa 
Juda ay ikapito mula sa dulong hilaga. Sa ibaba nito 
ay may isang pahabang lupain na pampangasi- 
waan. (Eze 48:1-8) Ang hilagaang hanggahan ng 


BANAL NA DAKO 


lupaing ito ang siyang timugang hanggahan ng tak- 
dang bahagi ng Juda, ang kahangga nito sa Tay ang 
takdang bahagi ng Benjamin, na ikalima mula sa 
dulong timog. (Eze 48:23-28) Ang lupaing pampa- 
ngasiwaan na ito ay may lapad na 25,000 siko 
(13 km, 8 mi) mula sa H hanggang sa T. Ibibigay ito 
ng taong-bayan upang magamit ng pamahalaan. 
--Fze 48:8. 

Sa loob ng pahabang lupain na pampangasiwaan, 
may 25,000-siko-kuwadradong dako na tinatawag 
na “abuloy” at nasa gitna nito ang santuwaryo ni Je- 
hova. Ang dalawang natitirang bahagi ng lupain sa 
S at sa K ng “abuloy” ay inilaan sa pinuno. (Eze 
48:20-22, tingnan ang PINUNO.) Ang parisukat na 
“abuloy” ay nahahati sa ganitong paraan: isang pa- 
habang lupain sa kahabaan ng hilagang hangganan, 
10,000 siko (5.2 km, 3.2 mi) ang lapad, na para sa 
di-saserdoteng mga Levita. Walang anumang baha- 
gi ng iniatas na lupaing ito ang ipagbibili o ipagpa- 
palit, “sapagkat ito ay banal kay Jehova.” (Eze 48: 13, 
14) Ang kahangga ng takdang bahagi ng mga Le- 
vita sa gawing T ay isang pahabang lupain na 
10,000 siko, isang “banal na abuloy para sa mga 
saserdote.” Nasa seksiyong ito ng mga saserdote 
ang santuwaryo, o templo, ni Jehova. (Eze 48:9- 
12) Sa timog ay may natitira pang isang paha- 
bang lupain na may lapad na 5,000 siko (2.6 km, 
1.6 mi). Ang seksiyong ito naman ay “bagay na di- 
banal para sa lunsod, bilang isang tahanang dako at 
bilang pastulan.” (Eze 48:15) Nasa gitna ng sek- 
siyong ito ang lunsod na tinatawag na “Si Jehova 
Mismo ay Naroroon.” Ang lunsod ay 4,500 siko 
(2.3 km, 1.4 mi) kuwadrado, may 12 pintuang-daan, 
at sa buong palibot ay may pastulan na 250 siko 
(130 m, 425 piye) ang lapad. Ang natitirang baha- 
gi ng 25,000-siko-kuwadradong abuloy, samakatu- 
wid nga, 10,000 siko sa gawing S ng lunsod at 
10,000 siko sa gawing K (5,000 siko ang lapad), ay 
itinuturing din na di-banal at sasakahin ito ng mga 
tribo ng Israel upang makapaglaan ng pagkain para 
sa lunsod.---Eze 48:15-19, 30-55. 

Kung gayon, ang aktuwal na sukat ng “banal na 
abuloy” ay 25,000 siko mula sa S hanggang sa K at 
20,000 siko mula sa H hanggang sa T. Binubuo ito 
ng dalawang pahabang lupain na tig-10,000 siko 
ang lapad, anupat ang isa ay iniatas sa mga saser- 
dote at ang isa naman ay sa mga Levita. Ang nati- 
tira sa 25,000-siko-kuwadradong abuloy ay “bagay 
na di-banal,” anupat ginamit “para sa lunsod, bilang 
isang tahanang dako at bilang pastulan. ”---Eze 48: 
10, 13-15, 18, 20, 21. 


BANAL NA DAKO. 
NAL. 


BANAL NA ESPIRITU. 


RITU. 


Tingnan ang DAKONG BA- 


Tingnan ang EsPI- 


314 


BANAL NG MGA BANAL. 
KABANAL-BANALAN. 


BANAYAD, PAGIGING |sa Ingles, gentle- 
ness]. Kahinahunan ng disposisyon o asal, sa gayo'y 
kabaligtaran ng kagaspangan o kabagsikan. Ang 
pagiging banayad ay may malapit na kaugnayan sa 
kapakumbabaan at kaamuan. 

Ang pagiging banayad ay isang kahilingan sa 
lingkod ng Diyos, partikular na sa isa na may mabi- 
gat na posisyon ng pangangasiwa. Sinabi ng apostol 
na si Pablo na “ang alipin ng Panginoon ay hindi ka- 
ilangang makipag-away, kundi kailangang maging 
banayad [sa Gr., e'pi'on] sa lahat.” (2Ti 2:24) Ang ta- 
ong banayad ay hindi maingay ni mapagmalabis. Si 
Moises, na lalaki ng tunay na Diyos, bagaman hindi 
nagpakita ng wastong disposisyon sa lahat ng pag- 
kakataon, “ay totoong pinakamaamo sa lahat ng ta- 
ong nasa ibabaw ng lupa.” (Bil 12:3, Aw 90:Sup) No- 
ong isang pagkakataon, ang kaniyang pananalita ay 
inilarawang gaya ng “ambon sa damo.”---Deu 32:2. 

Sa 1 Tesalonica 2:7 sinabi ni Pablo na siya at ang 
kaniyang mga kasama ay naging “banayad sa gitna 
ninyo [mga taga-Tesalonica], gaya ng isang nagpa- 
pasusong ina na nag-aaruga ng kaniyang sariling 
mga anak.” Ito'y sa dahilang mayroon silang tu- 
nay na pag-ibig para sa mga tinuturuan nila, at 
malasakit para sa kanilang espirituwal na pagla- 
ki. (1Te 2:8) Ang salitang epioi (isinaling “bana- 
yad”) ay matatagpuan sa Textus Receptus, Tischen- 
dorf, Merk, at iba pang mga manuskrito. Sang-ayon 
kay W. E. Vine, ang e'pios “ay malimit gamitin 
ng mga Griegong manunulat upang lumarawan sa 
isang tagapag-alaga ng nakayayamot na mga bata 
o sa isang guro na may mga estudyanteng matiti- 
gas ang ulo, o sa saloobin ng mga magulang sa ka- 
nilang mga anak. Sa 1 Tes. 2:7, ginamit ito ng Apos- 
tol upang lumarawan sa pakikitungo niya at ng 
kaniyang mga kapuwa misyonero sa mga nakum- 
berte sa Tesalonica.”--- Vine's Expository Dictionary 
of Old and New Testament Words, 1981, Tomo 2, 
p. 145. 

Gayunman, sa 1 Tesalonica 2:7, ang tekstong 
Griego nina Westcott at Hort at ang ilang manuskri- 
to ay kababasahan ng nepi-oi, “mga sanggol.” Hing- 
gil dito, sinabi ng The New International Dictionary 
of New Testament Theology: “May dalawang pagba- 
sa sa 1 Tes. 2:7: (a) ēpioi (naging banayad kami ka- 
sama ninyo); (b) nepioi (mga sanggol). Ang salitang 
nauuna rito ay nagtatapos sa n, at malamang na 
ang n na ito ay nadoble dahil sa pagkakamali sa pag- 
kopya. Bukod diyan, nagbabangon ng mga sulira- 
nin ang kahulugan ng ikalawang pagbasa. Sapag- 
kat sa tal. 7b, hindi ang kaniyang sarili kundi ang 
mga taga-Tesalonica ang inihahalintulad ni Pablo sa 
'mga anak: siya at ang kaniyang mga kasamahan 


Tingnan ang 


315 


ay gaya ng isang tagapag-alaga (trophos).”---Inedit 
ni C. Brown, 1975, Tomo 1, p. 282. 

Hindi Kahinaan. Ang pagiging banayad ay 
hindi isang kahinaan. Kailangan ang matibay na 
disposisyon upang maging banayad sa iba at upang 
payapain sila o huwag masaktan ang kanilang dam- 
damin, lalo na kapag ang isa'y pinupukaw sa galit. 
Sa 2 Samuel 18:5, si David na isang lalaking mandi- 
rigma, dahil sa kaniyang pag-ibig bilang ama, ay 
nag-utos kay Joab na pakitunguhan nang banayad 
ang kaniyang mapaghimagsik na anak na si Absa- 
lom. Ang salitang Hebreo ('at) na ginamit dito ay 
tumutukoy sa isang marahan o banayad na kilos. 
Ang apostol na si Pablo, bagaman banayad, ay hin- 
di taong mahina ang loob, gaya ng pinatutuna- 
yan ng kaniyang kakayahang magsalita nang taha- 
san kung kinakailangan, halimbawa ay noong isulat 
niya ang kaniyang una at ikalawang liham sa kon- 
gregasyong Kristiyano sa Corinto. 

Isang Puwersa sa Pagkakaisa. Kapag ang 
isa ay nagsasalita at kumikilos nang banayad, ka- 
lugud-lugod ang nagiging epekto nito at nakada- 
ragdag sa kapayapaan. Ang gayong tao ay mada- 
ling lapitan, hindi nakatatakot, at ang kaniyang 
asal ay nakapagpapatibay sa espirituwalidad ng 
iba. Ang kabagsikan, kagaspangan, ingay, at ka- 
bastusan ay nagdudulot ng pagkakabaha-bahagi at 
nagtataboy sa iba. Ngunit ang pagiging banayad 
ay nakaaakit at nakapagbubuklod. Sinasabing tini- 
tipon ni Jehova ang kaniyang mga kordero at binu- 
buhat niya ang mga ito sa kaniyang dibdib (tumu- 
tukoy sa makakapal na tupi sa itaas na bahagi ng 
kasuutan, na doo'y binubuhat kung minsan ng 
mga pastol ang kanilang mga kordero). (Isa 40:11) 
Ang kaniyang Anak, si Jesu-Kristo, ay nagsabi sa 
Jerusalem: “Kay dalas na ninais kong tipunin ang 
iyong mga anak, kung paanong tinitipon ng ina- 
hing manok ang kaniyang mga sisiw sa ilalim 
ng kaniyang mga pakpak!” “Ngunit,” dagdag niya, 
“hindi ninyo ibig.” (Mat 23:37) Kaya naman, tu- 
manggap sila ng malupit na pakikitungo sa mga 
kamay ng hukbong Romano nang itiwangwang 
ang kanilang lunsod noong 70 C.E. 

Huwad na Pagkabanayad. Ang pagkabana- 
yad ng tono sa pagsasalita o asal, gaya halimbawa 
ng pagiging malumanay, ay hindi laging katibayan 
ng tunay na pagiging banayad. Upang maging tu- 
nay, ang katangiang ito ay dapat na manggaling sa 
puso. Nang si Job, isang lingkod ng Diyos, ay nag- 
durusa sa mga kamay ni Satanas dahil sa isang pag- 
subok sa kaniyang katapatan sa Diyos, pinagsalitaan 
siya ng masama ng tatlong kasamahan niya. Pina- 
ratangan nila si Job ng lihim na kasalanan, kabalak- 
yutan, at pagkasutil, anupat ipinahiwatig din nila na 
siya ay isang apostata at na namatay ang mga anak 
niya sa kamay ng Diyos dahil sa kabalakyutan ng 


BANGKO, BANGKERO 


mga ito. Gayunman, ang isa sa tatlo, si Elipaz, ay 
nagsabi kay Job: “Ang mga kaaliwan ba mula sa 
Diyos ay hindi sapat para sa iyo, o ang isang salita 
na sinalita sa iyo nang banayad?” (Job 15:11) Kung 
gayon, maaaring binigkas sa malumanay na tinig 
ang ilan sa kanilang pananalita, ngunit malupit ang 
laman niyaon, samakatuwid ay hindi tunay na ba- 
nayad. 


BANGA. 


BANGKO, BANGKERO. Sa mga talinghaga 
ni Jesus tungkol sa mga talento at sa mga mina, 
may tinukoy siya na mga bangkero at isang bangko 
na nagbibigay ng patubo, o interes, sa salaping ini- 
lagak sa kanila. (Mat 25:27, Luc 19:23) Katulad na 
katulad ng salitang Ingles na “bank” (na halaw sa 
salitang Italyano na banca para sa bangko [bench] 
o despatso [counter]), ang salitang Griego na isina- 
lin bilang bangko, tra peza, ay literal na nanganga- 
hulugang “mesa” (Mat 15:27), o kapag nauugnay sa 
mga gawaing pinansiyal, gaya sa mga tagapagpalit 
ng salapi, tumutukoy ito sa isang despatso para sa 
salapi.--Mat 21:12, Mar 11:15: Ju 2:15. 

Ang pagtukoy sa gawain ng mga bangkero (sa 
Gr., tra-pezei'tes) na pagtanggap ng mga deposito at 
pagbabayad ng patubo ay nagpapahiwatig ng isang 
mas malaking operasyon kaysa roon sa karaniwang 
isinasagawa ng mangangalakal ng salapi (sa Gr., 
ker.ma-tistes), o tagapagpalit ng salapi (kolly-bi- 
stes'), na ang pangunahing mga gawain ay palitan 
ng lokal na salapi ang banyagang salapi at magbi- 
gay ng mga baryang mas maliit ang denominasyon 
kapalit ng mga baryang mas malaki ang denomina- 
syon, anupat tumatanggap ng isang takdang halaga 
bilang singil para sa bawat serbisyo. (Tingnan ang 
TAGAPAGPALIT NG SALAPI.) Maaaring nagsasagawa rin 
ng pagbabangko ang ilan sa mga taong ito, anupat 
tumatanggap ng mga deposito at nagpapautang, sa- 
mantalang sa ibang mga kaso naman, mga taong 
mayayaman, gaya ng mga mangangalakal at mga 
may-ari ng malalaking lupain, ang nag-aasikaso ng 
ganitong mga transaksiyong pinansiyal. 

Ipinakikita ng katibayan na ginagawa na ang 
gayong pagbabangko noon pa mang panahon ni 
Abraham, sapagkat ang sinaunang mga Sumeriano 
ng lupain ng Sinar ay may isinasagawa noon na 
“isang kahanga-hanga at masalimuot na sistema ng 
pagpapautang, pangungutang, pag-iingat ng sala- 
ping deposito, at paglalaan ng mga letter of cred- 
it.” (The Encyclopedia Americana, 1956, Tomo II, 
p. 152) Sa Babilonya, gaya sa Gresya nang maglaon, 
mga relihiyosong templo ang naging sentro ng pag- 
babangko, anupat ang napakasagradong turing dito 
ng mga tao ay nagsilbing seguridad laban sa pagsa- 
lakay ng mga magnanakaw. 


Tingnan ang SISIDLAN. 


BANI 


Yamang ang ekonomiya ng bansang Israel ay pa- 
ngunahin nang agrikultural, hindi sila gaanong na- 
ngailangan ng mga transaksiyong pinansiyal kung 
ihahambing sa mga sentro ng komersiyo na gaya ng 
Babilonya, Tiro, at Sidon. Bagaman hinahatulan sa 
Deuteronomio 23:19 ang pagkuha ng anumang pa- 
tubo sa mga pautang sa kanilang kapuwa Israelita, 
lumilitaw na pangunahin nang kumakapit ito kapag 
mga taong nagdarahop at naghihikahos ang nangu- 
ngutang. (Ihambing ang Exo 22:25, Lev 25:35-37, 
2Ha 4:1-7.) Espesipikong pinahintulutan ang pagsi- 
ngil ng patubo sa mga pautang sa mga di-Israelita. 
(Deu 23:20) Kadalasa'y iniiwan ang mahahalagang 
bagay sa pag-iingat ng mga taong pinagkakatiwala- 
an (Exo 22:7), samantalang ibinabaon naman ng iba 
ang mga ito sa lupa, gaya ng ginawa ng makupad 
na alipin sa talinghaga ni Jesus. (Mat 25:25, iham- 
bing ang Mat 13:44.) Ang maraming mahahalagang 
pag-aari at barya na nahukay kapuwa ng mga ar- 
keologo at mga magsasaka sa mga lupain ng Bibli- 
ya ay katibayan ng kaugaliang ito. 

Hinatulan ang ilan sa mga Israelitang bumalik sa 
lupain ng Juda mula sa Babilonya dahil sa kanilang 
mapaniil na mga gawain sa pagbabangko laban sa 
nagdarahop nilang mga kapatid, anupat bilang pa- 
nagot ay hiningi nila ang mga tahanan, mga lupain, 
mga ubasan, at maging ang mga anak ng mga ito, 
at sumingil sila ng halaga ng patubo na 12 porsiyen- 
to bawat taon (ikasandaang bahagi bawat buwan). 
Dahil dito, yaong mga hindi nakabayad ng kanilang 
utang ay nawalan ng mga ari-arian. (Ne 5:1-11) 
Gayunman, ang paghatol sa gayong di-wastong 
pagpapatubo ay hindi naman nangangahulugan na 
mali ang lahat ng uri ng pagkuha ng patubo, gaya 
ng makikita sa pananalita ni Jesus nang dakong huli 
na nagpapahiwatig na maaaring gamitin ang kapital 
upang palakihin ang pondo ng isa.--Tingnan ang 
PATUBO, INTERES. 


BANI [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “magtayo"]. 

1. Isang Levita sa linya ni Merari, at ninuno ni 
Etan na inatasan ni David sa paglilingkod sa templo. 
— 1Cr 6:31, 44, 46. 

2. Isa sa makapangyarihang mga lalaki ni David, 
isang Gadita.---2Sa 23:36. 

3. Isang inapo ni Juda sa pamamagitan ni Perez, 
na ang mga inapo ay nanirahan sa Jerusalem pag- 
katapos ng pagkatapon. (1Cr 9:3, 4) Posible na ang 
ulong ito ng pamilya ay siya ring Blg. 4 at 5 04 at 6. 

4. Isang ulo ng pamilya na ang mga inapo, na 
mahigit na 600 ang bilang, ay bumalik sa Jerusalem 
kasama ni Zerubabel. (Ezr 2:1, 10) Tinatawag siyang 
Binui sa Nehemias 7:15.---Tingnan ang Blg. 3. 

5. Isang ulo ng pamilya, na ang anim sa mga 
inapo ay nagpaalis sa kanilang mga asawang ban- 


316 


yaga at mga anak noong panahon ni Ezra. Hindi 
siya ang Blg. 6.---Ezr 10:29, 44: tingnan ang Blg. 3. 

6. Isang ulo ng pamilya sa Israel na lumilitaw na 
may 12 inapo na nagpaalis sa kanilang mga asa- 
wang banyaga at mga anak noong mga araw ni 
Ezra. Hindi siya ang Blg. 5.---Ezr 10:34, 44: tingnan 
ang Blg. 3. 

7. Isang Levita na ang anak na si Rehum ay tu- 
mulong sa pagkukumpuni ng pader ng Jerusalem 
noong 455 B.C.E. Ihambing ang Blg. 8-10, 12.--Ne 
3:17. 

8. Isang Levita na tumulong kay Ezra sa pagba- 
basa at sa pagpapaliwanag ng Kautusan sa bayan. 
—Ne 8:7: 9:4, 5; tingnan ang Blg. 7. 

9. Ang ikalawa sa dalawang Levitang nagnga- 
ngalang Bani na nasa plataporma noong gawin ang 
hayagang pagtatapat ng mga kasalanan ng Israel 
noong 455 B.C.E.---Ne 9:4. 

10. Isang Levita na ang inapo, kung hindi man 
siya mismo, ay nagpatotoo sa “mapagkakatiwalaang 
kaayusan” ni Nehemias sa pamamagitan ng tatak. 
--Ne 9:38, 10:13. 

11. Isa sa “mga ulo ng bayan” na ang inapo, kung 
hindi man siya mismo, ay nagpatotoo rin sa “ma- 
pagkakatiwalaang kaayusan.”---Ne 9:38, 10:14. 

12. Isang Levitang inapo ni Asap na ang anak na 
si Uzi ay tagapangasiwa ng mga Levita sa Jerusalem 
noong mga araw ni Nehemias.---Ne 11:22, tingnan 
ang Blg. 7. 


BANSA, MGA. Sa malawak at pangkalaha- 
tang diwa, ang isang bansa ay binubuo ng mga tao 
na maituturing na magkakadugo at iisa ang wika. 
Kadalasan na, ang gayong liping pambansa ay na- 
ninirahan sa isang takdang heograpikong teritoryo 
at nasa ilalim ng kontrol ng isang uri ng pamahala- 
ang sentral. Ayon sa Theological Dictionary of the 
Old Testament, “Waring ginagamit ng Hebreo ang 
goy upang tumukoy sa isang grupo ng mga tao 
ayon sa pulitikal na pamahalaan nito at teritoryo, 
anupat mas malapit ito sa ating makabagong termi- 
nong ‘bansa.’ Sa kabaligtaran naman, ang ‘am [ba- 
yan] ay laging nagdiriin sa pagiging magkadugo bi- 
lang saligan ng pagkakaisa upang maging isang 
bayan.” (Inedit nina G. J. Botterweck at H. Ring- 
gren, Tomo 2, 1975, p. 427) Ang mga terminong 
Griego na ethnos (bansa) at laos’ (bayan) ay gina- 
gamit din sa katulad na paraan. Sa Kasulatan, ang 
mga anyong pangmaramihan ng gohy at ethnos ay 
kadalasang tumutukoy sa mga bansang Gentil. 
Pinagmulan. [Unang binanggit ang pagkakaro- 
on ng magkakahiwalay na mga bansa noong pana- 
hon pagkaraan ng Baha, kaugnay ng pagtatayo ng 
Tore ng Babel. Yaong mga nakibahagi sa proyektong 
ito ay nagkaisa sa kanilang pagsalansang sa layunin 


317 


ng Diyos. Naging madali ang nagkakaisang pagkilos 
na ito dahil “ang buong lupa ay nagpatuloy na iisa 
ang wika at iisa ang kalipunan ng mga salita.” (Gen 
11:1-4) Napansin ito ni Jehova at, sa pamamagitan 
ng paggulo sa kanilang wika, “pinangalat niya sila 
mula roon sa ibabaw ng buong lupa.'---Gen 11:5-9, 
MAPA Tomo 1, p. 329. 

Palibhasa'y nagkaroon na ng pagkakaiba-iba sa 
wika, ang bawat grupong may iisang wika ay nag- 
karoon ng sarili nitong kultura, sining, mga kauga- 
lian, mga katangian, at relihiyon---anupat bawat isa 
ay may sarili nitong paraan ng paggawa ng mga ba- 
gay-bagay. (Lev 18:3) Yamang hiwalay na sa Diyos, 
ang iba't ibang grupo ng mga tao ay gumawa ng 
maraming idolo para sa kanilang kathang-isip na 
mga bathala.--Deu 12:30, 2Ha 17:29, 33. 

Ang tatlong pangunahing sanga ng mga bansang 
ito ay nanggaling sa mga anak at mga apo ng mga 
anak ni Noe na sina Japet, Ham, at Sem, at ang mga 
ito ay itinuring bilang ang mga amang pinagmulan 
ng mga bansang tinawag ayon sa kani-kanilang pa- 
ngalan. Kung gayon, ang talaan sa Genesis, kabana- 
ta 10, ay maaaring tawaging ang pinakamatandang 
talaan ng mga bansa, na 70 ang bilang. Ang 14 ay 
nagmula kay Japet, ang 30 ay kay Ham, at ang 26 
naman ay kay Sem. (Gen 10:1-8, 13-32, 1Cr 1:4-25) 
Para sa higit pang impormasyon may kinalaman sa 
mga liping pambansang ito, tingnan ang TSART, 
Tomo 1, p. 329, gayundin ang mga artikulo tungkol 
sa bawat isa sa 70 inapo ni Noe. 

Sabihin pa, nagkaroon ng maraming pagbabago 
sa paglipas ng panahon. Ang ilang bansa ay napa- 
halo sa kanilang karatig na mga bansa o tuluyang 
naglaho, dahil sa kahinaan, sakit, o digmaan. Nabuo 
naman ang iba sa pamamagitan ng mga bagong 
pandarayuhan at paglaki ng populasyon. Kung min- 
san, sumisidhi ang espiritu ng nasyonalismo sa git- 
na ng ilang grupo, at ito, pati na ang malalaking ta- 
gumpay sa militar, ang nagbigay ng pagkakataon sa 
ambisyosong mga tao upang makapagtayo sila ng 
pandaigdig na mga imperyo sa ikapipinsala naman 
ng mas mahihinang bansa. 

Isang Ama ng mga Bansa. [Inutusan ng Diyos 
si Abram na lisanin ang Ur at lumipat sa isang lu- 
pain na ipakikita Niya sa kaniya, sapagkat gaya ng 
Kaniyang sinabi, “Gagawa ako ng isang dakilang 
bansa mula sa iyo.” (Gen 12:1-4) Nang maglaon, pi- 
nalawak ng Diyos ang kaniyang pangako, na sinasa- 
bi, “Ikaw ay tiyak na magiging ama ng pulutong ng 
mga bansa. ... At gagawin kitang lubhang palaana- 
kin at gagawin kitang mga bansa, at mga hari ang 
lalabas mula sa iyo.” (Gen 17:1-6) Natupad ang pa- 
ngakong ito. Ang anak ni Abraham na si Ismael ay 
nagkaanak ng “labindalawang pinuno ayon sa kani- 
lang mga lipi” (Gen 25:13-16, 17:20, 21:18, 18), at sa 
pamamagitan ng anim na anak ni Ketura, matata- 


BANSA, MGA 


lunton ng iba pang mga bansa ang kanilang pinag- 
mulang angkan pabalik kay Abraham. (Gen 25:1-4, 
1Cr 1:28-33, Ro 4: 16-18) Nagmula naman sa anak ni 
Abraham na si Isaac ang mga Israelita at mga Edo- 
mita. (Gen 25:21-26) Sa mas malawak at espirituwal 
na diwa, si Abraham ay naging “ama ng maraming 
bansa,” sapagkat dahil sa pananampalataya at pag- 
sunod ng mga tao mula sa maraming liping pam- 
bansa, kabilang na yaong mga nasa kongregasyong 
Kristiyano sa Roma, si Abraham ay maaari nilang 
tawagin bilang kanilang ama, ang “ama ng lahat 
niyaong may pananampalataya.”--Ro 4:11, 16-18, 
tingnan ang ISRAEL Blg. 2. 

Kung Ano ang Pangmalas ng Diyos sa mga 
Bansa. Bilang Maylalang at Soberano ng Sansinu- 
kob, ang Diyos ay may lubos na karapatan na mag- 
takda ng mga hangganan ng mga teritoryo ng mga 
bansa (kung nanaisin niyang gawin iyon), gaya ng 
ginawa niya sa Ammon, Edom, at Israel. (Deu 2:17- 
22, 32:8, 2Cr 20:6, 7, Gaw 17:26) Ang kadakilaan ng 
Kataas-taasan at Isa na Matayog sa buong lupa ay 
hindi dapat ihambing sa kadakilaan ng mga bansa 
ng sangkatauhan. (Jer 10:6, 7) Sa katunayan, sa ka- 
niyang paningin, ang mga bansa ay gaya lamang 
ng isang patak mula sa timba. (Isa 40:15, 17) Kaya 
kapag ang mga bansang iyon ay nagngangalit at 
bumubulung-bulong laban kay Jehova, gaya noong 
patayin nila si Jesus sa isang pahirapang tulos, pi- 
nagtatawanan lamang Niya sila bilang pag-alipusta 
at nililito at sinisira Niya ang kanilang pangahas na 
panukala laban sa Kaniya.--Aw 2:1, 2, 4, 5; 33:10, 
59:8: Dan 4:32b, 34, 35; Gaw 4:24-28. 

Gayunman, sa kabila ng sukdulang kadakilaan at 
kapangyarihan ni Jehova, walang sinuman ang ma- 
kapagpaparatang sa kaniya na hindi siya makataru- 
ngan sa kaniyang pakikitungo sa mga liping pam- 
bansa. lisang tao man o isang buong bansa ang 
pinakikitunguhan ng Diyos, hindi niya kailanman 
ikinokompromiso ang kaniyang matuwid na mga si- 
mulain. (Job 34:29) Kapag ang isang bansa ay nag- 
sisisi, gaya ng mga taga-Nineve, pinagpapala niya 
sila. (Jon 3:5-10) Ngunit kapag bumaling sila sa pag- 
gawa ng masama, pinupuksa niya sila kahit may 
pakikipagtipan sila sa kaniya. (Jer 18:7-10) Kapag 
may bumangong usapin, isinusugo ni Jehova ang 
kaniyang mga propeta taglay ang isang babalang 
mensahe. (Jer 1:5, 10, Eze 2:3, 33:7) Walang sinu- 
mang itinatangi ang Diyos, malaki man o maliit. 
--Deu 10:17: 2Cr 19:7; Gaw 10:34, 35. 

Dahil dito, kapag ang buong mga bansa ay tu- 
mangging kumilala at sumunod kay Jehova, o kaya 
ay iwinaksi nila siya mula sa kanilang isip at puso, 
inilalapat ni Jehova sa kanila ang kaniyang mga ka- 
hatulan. (Aw 79:6, 110:6; 149:7-9) Itinatalaga niya 
sila sa pagkapuksa at dadalhin niya sila sa Sheol. 
(Aw 9:17: Isa 34:1, 2; Jer 10:25) Sa makalarawang 


BANTAY 


pananalita, sinabi ng Diyos na ang balakyot na mga 
bansa ay ibibigay sa kaniyang Anak, ang isa na ti- 
natawag na “Tapat at Totoo . . . Ang Salita ng Diyos,” 
upang durugin niya sila.—Aw 2:7-9, Apo 19:11-15, 
ihambing ang Apo 12:5. 

Ang Bagong Bansa ng Espirituwal na Isra- 
el. Sa loob ng maraming siglo, ang Diyos na Je- 
hova ay nakitungo lamang sa likas na Israel, anu- 
pat paulit-ulit niyang isinugo sa bansang ito ang 
kaniyang mga propeta upang talikuran ng mga tao 
ang kanilang likong landasin. Nang dakong huli 
ay isinugo niya ang kaniyang Anak, si Kristo Je- 
sus, ngunit tinanggihan ito ng karamihan. Dahil 
dito, sinabi ni Jesus sa di-sumasampalatayang mga 
punong saserdote at mga Pariseo: “Ang kaharian 
ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa isang 
bansang nagluluwal ng mga bunga nito.”---Mat 
21:33-43. 

Malinaw na ipinakita ng apostol na si Pedro na 
ang ‘bansang’ iyon ay binubuo ng mga tao na tu- 
manggap kay Kristo Jesus. (1Pe 2:4-10) Sa katuna- 
yan, ikinapit ni Pedro sa kaniyang mga kapuwa 
Kristiyano ang mismong mga salita na ipinatung- 
kol noon sa likas na Israel: “Kayo ay isang piniling 
lahi, isang maharlikang pagkasaserdote, isang ba- 
nal na bansa, isang bayang ukol sa pantanging 
pag-aari.” (1Pe 2:9; ihambing ang Exo 19:5, 6.) Ki- 
nilala nilang lahat ang Diyos bilang Tagapamahala 
at ang kaniyang Anak bilang Panginoon at Kristo. 
(Gaw 2:34, 35; 5:32) Ang pagkamamamayan nila 
ay nasa langit (Fil 3:20) at tinatakan sila ng banal 
na espiritu, na isang patiunang tanda ng kanilang 
makalangit na mana. (2Co 1:22, 5:5; Efe 1:13, 14) 
Samantalang ang likas na Israel ay ginawang isang 
bansa sa ilalim ng tipang Kautusan, ang “banal na 
bansa” naman ng mga Kristiyanong inianak sa es- 
piritu ay naging gayon sa ilalim ng bagong tipan. 
(Exo 19:5: Heb 8:6-13) Dahil dito, angkop na ang- 
kop na tawagin silang “isang banal na bansa.” 

Nang ang espiritu ng Diyos ay unang ibuhos sa 
mga 120 alagad ni Jesus (pawang likas na Judio) 
noong araw ng Pentecostes ng ta6ng 33 C.E., na- 
ging maliwanag na ang Diyos ay nakikitungo sa 
isang bagong espirituwal na bansa. (Gaw 1:4, 5, 15: 
2:1-4, ihambing ang Efe 1:13, 14.) Nang maglaon, 
pasimula noong taong 36 C.E., ang pagkakataong 
maging miyembro ng bagong bansang ito ay bi- 
nuksan sa di-tuling mga Gentil, na tumanggap din 
ng espiritu ng Diyos.--Gaw 10:24-48, Efe 2:11-20. 

May kinalaman sa pangangaral ng mabuting ba- 
lita sa lahat ng mga bansa, tingnan ang MABUTING 
BALITA. 

Gog at Magog. Sinasabi ng aklat ng Bibliya 
na Apocalipsis (20:7, 8) na, pagkatapos ng Sanli- 
bong Taong Paghahari ni Kristo, si Satanas ay 'la- 
labas upang iligaw yaong mga bansa na nasa apat 


318 


na sulok ng lupa, ang Gog at Magog.' Maliwanag na 
ang mga bansang iyon ang bunga ng paghihimag- 
sik laban sa pangangasiwa ni Kristo.---Tingnan ang 
G0G Blg. 3. 


BANTAY. Isa na nagguguwardiya, kadalasan 
ay sa gabi, laban sa posibleng pinsala sa mga tao 
o sa ari-arian at maaaring magbigay ng babala ka- 
pag may nagbabantang panganib. Sa militar, ang 
isang nagguguwardiya ay kadalasang tinatawag na 
bantay o tanod.---Jer 51:12, tlb sa Rbi8, Gaw 12:6, 
28:16. 

Sa maraming kaso sa Kasulatan bago ang pana- 
hong Kristiyano, ang pangngalang “bantay” ay hi- 
nango sa pandiwang Hebreo na sha:mar, nanga- 
ngahulugang “bantayan, ingatan.” (Gen 3:24, 17:9: 
37:11, 1Sa 26:15) Ang mga manggagawa na muling 
nagtayo ng pader ng Jerusalem sa ilalim ng panga- 
ngasiwa ni Nehemias ay naglingkod din bilang mga 
bantay sa gabi. (Ne 4:22, 23) Ang mga hari noon ay 
may mga mananakbo na sumasabay sa kanilang 
mga karo bilang mga bantay, gaya rin ni Absalom 
at ni Adonias nang tangkain ng bawat isa sa kanila 
na agawin ang trono ng Israel. (2Sa 15:1, 1Ha 1:5) 
Sa ilalim ni Haring Rehoboam, ang mga mananak- 
bo ay nagsilbing bantay sa mga pinto ng palasyo at 
maging sa mahahalagang tansong kalasag. (1Ha 14: 
27, 28) Sa templo, gumamit ang mataas na saserdo- 
teng si Jehoiada ng mga mananakbo, kasama ang 
tagapagbantay na Cariano, upang ipagsanggalang 
ang batang si Haring Jehoas at upang patayin si 
Athalia.--2Ha 11:4-21, tingnan ang CARIANO, TAGA- 
PAGBANTAY NA, MANANAKBO, MGA. 

Ang salitang Hebreo na tab-bach, isinalin bilang 
“tagapagluto” sa 1 Samuel 9:23, ay may panguna- 
hing kahulugan na “tagapatay” at nang maglaon ay 
nangahulugang “tagapuksa”: ginagamit ito sa ibang 
mga talata upang tumukoy sa tagapagbantay ni Pa- 
raon ng Ehipto at ni Haring Nabucodonosor ng Ba- 
bilonya. (Gen 37:36, 2Ha 25:8, 11, 20, Dan 2:14) Ang 
salitang Hebreo na mish:-ma “ath, may pangunahing 
kahulugan na “mga tagapakinig" at isinasaling “mga 
sakop” sa Isaias 11:14, ay ginagamit upang tumukoy 
sa tagapagbantay ni David (2Sa 23:23: 1Cr 11:25) at 
sa tagapagbantay ni Saul, na ang pinuno ay si Da- 
vid.— 1Sa 22:14. 

Bilang proteksiyon laban sa mga magnanakaw at 
mga naninira ng ari-arian, kadalasa'y naglalagay 
ng mga taong magbabantay sa mga ubasan na ma- 
lapit nang mahinog ang bunga o sa mga kawan ng 
mga hayop, anupat marahil ay nakapuwesto sila sa 
mga kubol o matataas na bantayang itinayo para sa 
gayong layunin. (2Ha 17:9: 2Cr 20:24: Job 27:18, Isa 
1:8) Ang mga hukbong pangubkob na sumasalakay 
sa nakukutaang mga lugar ay may mga bantay 
o mga tanod na nagbibigay ng impormasyon sa ka- 


319 


nilang mga kumandante. (Jer 51:12) Kapag si Ha- 
ring Saul ay nagkakampo sa parang kasama ang ka- 
niyang hukbo, mayroon din siyang personal na mga 
bantay na may pananagutang mangalaga sa hari. 
— [15Sa 14:16, 26:15, 16. 

Kadalasan, ang mga bantay ay nakapuwesto sa 
mga pader at mga tore ng lunsod upang manmanan 
ang mga dumarating. (2Sa 18:24-27: 2Ha 9:17-20) 
Kung minsan, naglilibot din ang mga bantay sa mga 
lansangan ng lunsod upang magsiyasat. (Sol 3:3; 
5:7) Ang mga taong matatakutin, na gising sa ma- 
panganib na mga oras ng gabi, ay maaaring paulit- 
ulit na magtanong sa mga bantay kung mabuti ba 
ang mga kalagayan (Isa 21:11, 12), at likas lamang 
sa mga bantay na manabik sa pagdating ng umaga. 
(Aw 130:6) Maligaya ang lunsod na bukod pa sa 
mga bantay nito ay binabantayan din ni Jehova. 
-Aw 127:1. 

Kaugalian noon sa mga bilangguang Romano na 
itanikala ang bilanggo sa isang kawal na bantay o sa 
dalawang bantay pa nga upang mabantayan siya 
nang husto, gaya ng ginawa kay Pedro. (Gaw 12: 
4, 6) Noong panahon ng unang pagkakabilanggo ng 
apostol na si Pablo sa Roma, pinagpakitaan siya ng 
konsiderasyon kung kaya pinayagan siyang tumi- 
ra sa inuupahan niyang bahay, habang binabanta- 
yan ng isang kawal. (Gaw 28:16, 30) Mas mahigpit 
ang pagbabantay sa kaniya sa ikalawang pagkakabi- 
langgo. 

Upang hindi malaman ng mga tao ang tungkol sa 
pagkabuhay-muli ni Jesus, sinuhulan ng mga pu- 
nong saserdote ang mga bantay na Romano upang 
ikalat ang kasinungalingan na ninakaw ng mga ta- 
gasunod ni Jesus ang kaniyang katawan.---Mat 27: 
62-66; 28:11-15: tingnan ang KAWAL. 

Noong 13 B.C.E., binuo ni Cesar Augusto ang Ro- 
manong Tanod ng Pretorio upang maglingkod bi- 
lang mga tagapagbantay ng emperador. (Fil 1:12, 
13) Permanenteng pinagkampo ni Emperador Tibe- 
rio ang mga bantay na ito malapit sa mga pader 
ng Roma at sa pamamagitan nila ay sinugpo niya 
ang anumang kaguluhan ng bayan. Dahil dito, na- 
ging napakahalaga ng posisyon ng kumandante ng 
mga bantay, na may hukbong umaabot ng mga 
10,000 lalaki. Sa kalaunan, naging napakamaka- 
pangyarihan ng Tanod ng Pretorio anupat nagaga- 
wa nito ang maglagay o mag-alis ng mga empera- 
dor sa kanilang katungkulan. 

Ang mga saserdote at mga Levita ay inorganisa 
sa ilalim ng mga kapitan upang bantayan ang tem- 
plo sa Jerusalem.---Tingnan ang KAPITAN NG TEMPLO. 

Makasagisag na Paggamit. Nagbangon si Je- 
hova ng mga propeta na naglingkod bilang makasa- 
gisag na mga bantay sa bansang Israel (Jer 6:17), at 
kung minsan ay tinutukoy ng mga propetang ito 


BANTAY NG PINTUANG-DAAN 


ang mga bantay sa makasagisag na paraan. (Isa 21: 
6, 8: 52:8: 62:6, Os 9:8) Pananagutan ng mga prope- 
tang bantay na ito na babalaan ang mga balakyot 
tungkol sa nagbabantang pagkapuksa, at pagsusuli- 
tin sila kung hindi nila ito gagawin. Sabihin pa, 
kung manhid ang mga tao at ayaw nilang makinig 
sa babala, ang kanilang dugo ay mapapasakanilang 
sariling ulo. (Eze 3:17-21, 33:1-9) Ang di-tapat na 
propeta ay walang kabuluhan gaya ng isang bulag 
na bantay o ng isang asong pipi.---Isa 56:10. 


BANTAY, PINTUANG-DAAN NG. 
nan ang PINTUANG-DAAN. 


BANTAYAN. Isang lugar kung saan naggugu- 
wardiya o nagmamasid ang isang tanod, kadala- 
sang itinatayo sa pader ng lunsod. (Tingnan ang 
ToRE.) Ang ibang bantayan ay itinayo sa mga lugar 
ng ilang o sa mga hanggahan. Ang mga ito ay pa- 
ngunahin nang dinisenyo para sa mga layuning 
pangmilitar at upang ipagsanggalang ang isang 
lunsod o hangganan. Itinayo rin ang mga ito bilang 
mga lugar ng kanlungan para sa mga pastol at mga 
magsasaka sa nakabukod na mga lugar, dahil sa 
mga ito, ang mga bantay ay makapagbibigay-baba- 
la laban sa mga mandarambong upang maipag- 
sanggalang ang mga kawan at nahihinog na mga 
pananim sa lugar na iyon.--2Cr 20:24, Isa 21:8, 
32:14. 

Maraming lunsod ang pinanganlang Mizpe (sa 
Heb., mitspeh, “Bantayan”), malamang ay dahil 
nasa matataas na dako ang mga ito o dahil sa ban- 
tog na mga toreng itinayo roon. Kung minsan, pi- 
nag-iiba-iba ng Bibliya ang mga lunsod na ito sa pa- 
mamagitan ng pagbanggit sa kanilang lokasyon, 
gaya ng “Mizpe ng Gilead” (Huk 11:29) at “Mizpe sa 
Moab.”--1Sa 22:3. 

Isang bunton ng mga bato ang itinindig ni Jacob 
at tinawag na “Galeed” (nangangahulugang “Bunton 
na Saksi") at “Ang Bantayan.” Pagkatapos ay sinabi 
ni Laban: “Si Jehova nawa ang magbantay sa akin at 
sa iyo kapag hindi natin nakikita ang isa't isa.” (Gen 
31:45-49) Ang bunton na ito ng mga bato ang mag- 
papatotoo na nagbabantay si Jehova upang matiyak 
na tinutupad ni Jacob at ni Laban ang kanilang ti- 
pan ng kapayapaan. 


BANTAY NG PINTUANG-DAAN. Noong 
sinaunang panahon, ang mga bantay ng pintuang- 
daan, tinatawag ding bantay-pinto, ay naglilingkod 
sa iba't ibang dako, halimbawa ay sa mga pintuang- 
daan ng lunsod, sa mga pintuang-daan ng templo, 
at maging sa mga pintuang-daan o pintuan ng mga 
tahanan. Tungkulin ng mga bantay ng mga pintu- 
ang-daan ng lunsod na tiyaking nakasara sa gabi 
ang mga pintuang-daan, at sila ang nagbabantay 


Ting- 


BANTAYOG 


roon. Ang ibang mga bantay ay maaari namang 
ilagay bilang mga tanod sa ibabaw ng mga pintu- 
ang-daan o sa isang tore kung saan makikita nila 
nang malawakan ang paligid at maipapatalastas 
nila yaong mga papalapit sa lunsod. Nakikipagtulu- 
ngan din sila sa bantay ng pintuang-daan. (2Sa 18: 
24, 26) Napakabigat na tungkulin ito, yamang naka- 
salalay nang malaki sa bantay ng pintuang-daan 
ang kaligtasan ng lunsod at siya'y nagsisilbi ring 
instrumento sa pakikipagtalastasan ng mga nasa la- 
bas at ng mga nasa loob ng lunsod. (2Ha 7:10, 11) 
Ang mga bantay-pinto ni Haring Ahasuero ay tina- 
wag ding mga opisyal ng korte. Dalawa sa mga ito 
ang nagpakanang patayin siya.---Es 2:21-23: 6:2. 

Sa Templo. Nang malapit nang mamatay si 
Haring David, inorganisa niya ang mga Levita at 
ang mga manggagawa sa templo, kabilang na rito 
ang mga bantay ng pintuang-daan, na 4,000. Pu- 
mapasok sila, ayon sa kani-kanilang pangkat, nang 
tigpipitong araw. Pananagutan nilang bantayan ang 
bahay ni Jehova at tiyaking nakabukas at nakasara 
ang mga pinto nito sa tamang mga panahon. (1Cr 
9:23-27: 23:1-6) Bukod sa pagbabantay, inaasikaso 
rin ng ilan ang mga abuloy na dinadala ng bayan 
para sa templo. (2Ha 12:9, 22:4) Nang pahiran ni Je- 
hoiada na mataas na saserdote si Jehoas bilang hari, 
may pantanging mga bantay na itinalaga sa mga 
pintuang-daan ng templo upang protektahan ang 
batang si Jehoas laban sa mang-aagaw ng kapang- 
yarihan na si Reyna Athalia. (2Ha 11:4-8) Noong pa- 
wiin ni Haring Josias ang idolatrosong pagsamba, 
tumulong ang mga bantay-pinto sa pag-aalis ng 
mga kagamitang ginamit sa pagsamba kay Baal 
mula sa templo. Pagkatapos ay sinunog ang mga 
iyon sa labas ng lunsod.---2Ha 23:4. 

Noong narito sa lupa si Jesu-Kristo, ang mga sa- 
serdote at mga Levita ay inatasan bilang mga ban- 
tay-pinto at mga bantay sa templong muling itina- 
yo ni Herodes. Dapat silang maging mapagbantay, 
yamang ang tagapangasiwa o opisyal ng Gulod ng 
Templo ay lumilibot, anupat bigla na lamang duma- 
rating sa di-inaasahang mga oras, at dapat na ma- 
natiling gising ang isang bantay sa puwesto nito sa 
lahat ng panahon upang huwag itong mahuling di- 
handa. May isa pang opisyal na nangangasiwa na- 
man sa pagpapalabunutan para sa mga paglilingkod 
sa templo. Kapag siya'y dumating at kumatok sa 
pinto, kailangang gising ang bantay upang mapag- 
buksan siya nito. Maaari rin niyang mahuling natu- 
tulog ang bantay. Hinggil sa pananatiling gising, 
ganito ang sinasabi ng Mishnah (Middot 1:2): “Ang 
opisyal ng Gulod ng Templo ay lumilibot sa bawat 
bantay anupat may nakasinding mga sulo sa kani- 
yang harapan, at kung may sinumang bantay na 
hindi tumayo at magsabi, sa kaniya, 'O opisyal ng 


320 


Gulod ng Templo, sumaiyo nawa ang kapayapaan!" 
at maliwanag na ito'y natutulog, hahampasin niya 
ito ng kaniyang baston, at may karapatan siyang su- 
nugin ang kasuutan nito.”--Isinalin ni H. Danby; 
tingnan din ang Apo 16:15. 

Ang mga bantay ng pintuang-daan at mga ban- 
tay ay inilagay sa kani-kanilang puwesto upang 
ingatan ang templo laban sa mga magnanakaw at 
upang huwag makapasok doon ang mga taong ma- 
rumi at ang sinumang walang lehitimong sadya 
roon. 

Sa mga Tahanan. Noong mga araw ng mga 
apostol, sa ilang mga tahanan ay may mga naninil- 
bihang bantay-pinto. Sa bahay ni Maria na ina ni 
Juan Marcos, isang alilang babae na nagngangalang 
Roda ang tumugon nang kumatok si Pedro noong 
bumalik ito mula sa bilangguan matapos palayain 
ng isang anghel. (Gaw 12:12-14) Ang babaing ban- 
tay-pinto sa tahanan ng mataas na saserdote ay 
nagtanong kay Pedro kung isa siya sa mga alagad ni 
Kristo.—Ju 18:17. 

Mga Pastol. Noong panahon ng Bibliya, pina- 
nanatili ng mga pastol ang kanilang mga kawan ng 
tupa sa mga kulungan kapag gabi. Ang mga kulu- 
ngang ito ng tupa ay mabababang batong pader na 
may pintuang-daan. Ang mga kawan ng isang tao, 
o kung minsan ng ilang tao, ay pinananatili sa mga 
kulungang ito kapag gabi, at binabantayan at ipi- 
nagsasanggalang ng isang bantay-pinto. Maliwanag 
na ang kaugaliang ito ang pinagbatayan ni Jesus ng 
kaniyang ilustrasyon nang bumanggit siya ng isang 
bantay-pinto at tukuyin niya ang kaniyang sarili bi- 
lang pastol ng mga tupa ng Diyos at bilang pinto 
na sa pamamagitan niyao'y makapapasok ang mga 
tupa.--Ju 10:1-9. 

Mga Kristiyano. Idiniin ni Jesus na ang mga 
Kristiyano ay kailangang maging mapagbantay at 
patuloy na magbantay may kinalaman sa pagdating 
niya bilang tagapuksa ni Jehova. Inihalintulad niya 
ang mga Kristiyano sa bantay-pinto na inutusan ng 
kaniyang panginoon na patuloy na magbantay at 
magmasid sa pagbabalik nito mula sa paglalakbay 
sa ibang bayan.--Mar 13:33-37, tingnan ang BAN- 
TAY: PINTUANG-DAAN. 


BANTAYOG. Isang haligi, plake, gusali, o iba 
pang pantanda na itinatayo bilang isang tagapagpa- 
alaala ng isang tao o isang natatanging pangyayari. 
Binabanggit sa Bibliya ang ilan sa mga ito, baga- 
man hindi lahat ay tinutukoy bilang bantayog. 
Nagpakita si Jehova kay Jacob sa isang pangita- 
in sa gabi, anupat binigyang-katiyakan ang tipang 
Abrahamiko sa kaniya (1781 B.C.E.). Bilang paggu- 
nita rito, kinuha ni Jacob ang batong ginamit niya 
bilang unan, itinayo ito upang magmistulang isang 
haligi, at pinahiran [ipinagpatuloy sa pahina 337] 


Kung Paano Nakarating sa Atin ang Bibliya 


321 


MATIBAY ang ebidensiya 

na ang Bibliya, ang 
kinasihang Salita ng Diyos, 
ay may-katumpakang kinopya 
at itinawid sa atin. Ang 
ebidensiya ay binubuo ng 
sinaunang mga manuskrito 

na taglay natin sa ngayon 
--marahil ay 6,000 manuskrito 
ng buong Hebreong Kasulatan 
o ng ilang bahagi nito at 
mga 5,000 manuskrito ng 
Kristiyanong Kasulatan sa 
Griego. 


Orihinal na mga Sulat 


Mga Kopya 
--Hebreo o Griego 


Maagang mga Salin 


Ang orihinal na mga sulat ng Bibliya ay sulat-kamay at isinulat 
sa materyales na nasisira gaya ng papiro at vellum; wala nang 
orihinal na umiiral sa ngayon 


Di-katagalan pagkaraang maisulat ang mga orihinal, sinisimulan na ang 
paggawa ng mga kopyang manuskrito. Lubhang nagpakaingat ang mga 
tagakopya upang maitawid nila nang tumpak ang teksto: binibilang pa 
nga ng mga Masorete ang mga titik na kinokopya nila 


Upang ang Kasulatan ay mabasa ng iba't ibang grupo 
ng mga tao, kinailangang isalin ito sa kanilang mga 
wika. Umiiral pa sa ngayon ang mga manuskrito ng 
maagang mga bersiyon na gaya ng Septuagint (isang salin 
ng Hebreong Kasulatan tungo sa Griego, na mula noong 
ikatlo at ikalawang siglo B.C.E.) at ng Vulgate ni Jerome 


Mga Master Text 


Makabagong 
mga Salin 


(isang salin ng mga tekstong Hebreo at Griego tungo sa 
Latin, orihinal na ginawa noong mga 400 C.E.) 


Sa pamamagitan ng pahambing na pagsusuri sa daan-daang manuskrito 
ng Bibliya na umiiral pa, ang mga iskolar ay nakapaghanda ng mga 
master text. Ang inimprentang mga edisyong ito ng mga teksto sa orihinal 
na wika ay nagmumungkahi ng pinakamahuhusay na bersiyon habang 
itinatawag-pansin ang mga pagkakaiba na makikita sa ilang manuskrito. 
Ang mga iskolar na gaya nina Ginsburg at Kittel ay naghanda ng mga 
teksto ng Hebreong Kasulatan lakip ang kahambing na mga bersiyon sa 
mga talababa. Kabilang sa mga master text ng Kristiyanong Griegong 
Kasulatan yaong inilathala nina Westcott at Hort at nina Nestle at Aland 


Sa ngayon, ang mga tagapagsalin ng Bibliya ay karaniwan nang 
gumagamit ng mga master text sa orihinal na wika sa paggawa 
ng makabagong mga salin 


Hebreong Kasulatan 


Mga yungib sa Qumran, oS 
malapit sa hilagang-kanlurang ` Ng. #: 
À 4 


baybayin ng Dagat na Patay, Pag ss 
kung saan natuklasan ang kng: 
maraming sinaunang y- 5 i 


e 
balumbon ng Bibliya k 


l AAR MARTA KO DA ngang 

AKA pine kO PK TOL IN YAO AGUA N SANG 
piaia TEL YAN Y AIR PR RT g $ t RY 
NAKA MAUNA YA REAR IYA? mr ng naya aah 
atsay yn hat AAPS VERA JA Pg AIYAHAYD YA 
Ye Nar py? Team mom "KANONG NG AYA AG g 


Isang bahagi ng Dead Sea Scroll 
if of Isaiah (ipinapalagay na mula 

m b PM D IP NGA KYYAAD KAG NYA y nas wi ff] noong pagtatapos ng ikalawang 
E KP p " siglo B.C.E.). Nang ihambing ito 

) C3 sa tekstong Masoretiko na ginawa 


pagkalipas ng mahigit isang libong 
taon, maliliit lamang ang nakitang 
pagkakaiba, karamiha'y sa 
pagbaybay 


Isang bahagi ng Aleppo Codex. 


KG k itik t, 
ma atang M Hirap bata! WAN 


na ito ang gitnang titik ng Tay 


Mga Awit (80:13). Ang titik na ito = Yy 
ay pantanging itinawag-pansin sa kn bi mum nn ale ] AA 
panggilid na notang Masoretiko. sd x jus ap si et a 


EAT AP maw ban NGA 


binibilang nila. Naglalagay ang 

M t tini 
Te aca Eo 9 VÖR 13) FR Nagip 
mga tekstong puro katinig k wav 


ng gr 7 AAYAR SAY) pr 
miya TRDI! IN. 


KALA: RP Aa 


Ss? 


Kristiyanong 
Griegong Kasulatan 


Papyrus Rylands 457 (P?) 

-ang magkabilang panig ng isang 
piraso ng Ebanghelyo ni Juan na 
ipinapalagay na mula noong unang 
bahagi ng ikalawang siglo C.E., ilang 
dekada lamang matapos isulat ang 
orihinal 


Sinaitic Manuscript--isang codex na vellum 
na mula noong ikaapat na siglo C.E., 
naglalaman ng buong Kristiyanong 
Griegong Kasulatan at ilang bahagi 

ng Griegong Septuagint na salin ng 
Hebreong Kasulatan 


Monasteryo ng 
St. Catherine sa 
Bundok Sinai, kung 
saan natuklasan ang 
Sinaitic Manuscript. 
Ang manuskritong ito 
ay iniingatan ngayon 
sa British Library 


Ipinakikita ng masusing paghahambing-hambing sa libu-libong sinaunang manuskrito na ang 
Kasulatang nakarating sa atin ay mapananaligan. Gaya ng sinabi ni Sir Frederic Kenyon: “Ang 
pangkalahatang resulta ng lahat ng mga tuklas na ito at ng lahat ng pag-aaral na ito ay ang 
pagpapatibay sa ebidensiya ng autentisidad ng Kasulatan, at sa ating kombiksiyon na taglay 
natin sa ating mga kamay, sa dalisay na anyo nito, ang tunay na Salita ng Diyos.” 

- The Story of the Bible, 1937, p. 144. 


Ang Banal na Pangalan 


324 


JEHOVA--ang pangalan ng 
Soberanong Panginoon ng sansi- 
nukob. Siya mismo ang pumili ng 
pangalang ito upang maging ka- 
niyang pagkakakilanlan. Ang 
Tetragrammaton (gaya ng tawag 
sa apat na titik Hebreo ng panga- 
lan ng Diyos) ay lumilitaw sa 
tekstong Hebreo ng Bibliya nang 
halos 7,000 beses--higit na mas 
marami kaysa sa alinmang titulo 
ng Diyos. Ang pangalang iyan ay 
hindi lamang isang katawagan. 
Ipinakikita nito ang kaibahan ng 
tunay na Diyos sa lahat ng iba 
pang diyos, pati sa mga diyos 
na gawang-tao. Ito ang panga- 
lang dapat malaman, parangalan, 
at pakabanalin ng lahat ng mata- 
talinong nilalang. 


Ipinakikilala ng pangalang Je- 
hova ang Maylalang ng langit 
at lupa (Gen 2:4), ang Diyos at 
Ama ni Jesu-Kristo (Mat 4:10: 
Ju 20:17), ang Isa na nangakong 
magtatatag ng “mga bagong la- 
ngit at isang bagong lupa” kung 
saan tatahan ang katuwiran.--Isa 
OB8117/, A55 ARC FILES: 


Subalit nakapagtataka, wala 
sa maraming salin ng Bibliya sa 
ngayon ang banal na pangalan. 
Bakit? Nagkaroon ng pamahiin 
ang mga Judio na hindi da- 


pat bigkasin ang pangalang iyon. 


Sa pasimula ay iniwasan lang ng 
mga Judio ang pagbigkas sa ba- 


7m) araa 


Iba't ibang istilo ng pagsulat ng 
banal na pangalan sa Hebreo 
noong sinaunang panahon 


nal na pangalan, ngunit nang 
maglaon ay inalis na rin ang 
personal na pangalan ng Diyos 
mula sa mga manuskritong Grie- 
go ng Banal na Kasulatan. Nang 
bandang huli, ang banal na 
pangalan ay tuluyan nang hi- 
nalinhan ng mga terminong 
gaya ng “Panginoon” at “Diyos” 


sa karamihan ng mga salin 

ng Bibliya. Kapansin-pansin na 
tanging ang pinakamahalagang 
pangalan sa lahat--Jehova--ang 
pinakialaman, ang ibang mga 
pangalan sa Bibliya ay hindi na- 
man binago. 


Gayunman, napakahalagang 
malaman ng buong sangkatau- 
han ang banal na pangalang ito. 
(Ro 10:13) Higit pa ang kasang- 
kot dito kaysa sa basta pag-alam 
kung ano ang personal na pa- 
ngalan ng Diyos. Kasama rito 
ang pagkakilala sa personang 
kinakatawanan ng pangalang 
ito at ang pamumuhay kaa- 
yon ng mga layuning nauugnay 
sa pangalang ito. Pananagutan 
ng lahat ng sumasamba sa tunay 
na Diyos na lubusang ipaha- 
yag ang kaniyang pangalan sa 
iba, gaya ng ginawa ni Jesus. 
(Ju 17:6, 26) Nangangako ang 
Diyos na Jehova na pagpapala- 
in niya yaong mga nakaaalam, 
gumagamit, at nagpaparangal 
sa kaniyang dakilang pangalan. 
-- Aw 91:14. 


Pinakialaman ang Bibliya. Gaya ng ipinakikita rito, ang manuskritong Hebreo 
a 


(Aleppo Codex: iba 


, sa kaliwa) ng Deu 32:3, 6 ay kababasahan ng banal na 
pangalan. Ang Griegong salin sa Septuagint (P. Fouad Inv. 266, sa gitna) ng mga 
talata ring iyon ay kababasahan din ng banal na pangalan sa mga titik Hebreo 


Ngunit pansinin na ang pangalan ay hindi lumilitaw sa mga talatang iyon sa 
Codex Alexandrinus (itaas, sa kanan), ng ikalimang siglo C.E. Inalis ang banal 


na pangalan. Hindi ito isinalin gamit ang isang katumbas sa Griego kundi 
hinalinhan ng pinaikling anyo ng salitang Griego na Ky'ri-os (Panginoon) 


Ipinakikita ng di-Biblikal na mga sulat na 
ang banal na pangalan ay karaniwang 
ginagamit noong sinaunang panahon 


Pinatototohanan ng Batong Moabita, ng ikasiyam 
na siglo B.C.E., na ang pangalang Jehova ay alam 
kahit ng paganong mga bansang malapit sa Israel. 
Makikita ang Tetragrammaton sa ika-18 linya 


ź PaE, "RG GG ng -. Sa bibingang ito ng kagamitang 
TB ST luwad, mula sa Arad sa Juda, 

ay may liham na isinulat, 

maliwanag na noong ikapitong 

siglo B.C.E. Sinabi sa pasimula 

nito: “Sa aking panginoong 

Eliasib: Pagkalooban ka nawa 

ni Jehova ng kapayapaan,” at 

nagtapos ito: “Nananahanan 

siya sa bahay ni Jehova” 


"aga 
yi N Sa Lachish Letter II, 
p ni ) ipinapalagay na isinulat noong 
Argo PALA ikapitong siglo B.C.E., dalawang 
8:44 3g. o o beses na ginamit ang pangalang 
} PE: NG 3 Jehova, na kinakatawanan 
a ME ng Tetragrammaton 


Noong 1961, ang libingang yungib na 
ito ay natuklasan mga 35 km (22 mi) 
sa timog-kanluran ng Jerusalem. Isang 
inskripsiyon sa dingding nito, marahil 
ay mula noong ikawalong siglo B.C.E., 
ang nagpapahayag: “Si Jehova ang 
Diyos ng buong lupa” 


Sa mga pirasong ito ng isang sinaunang 
manuskritong Griego, lumilitaw ang 
personal na pangalan ng Diyos sa anyong 
Tetragrammaton na isinulat sa mga titik 
Hebreo kasama ng tekstong Griego 


agama 


AKHOIIGNKA ni 

1 IHAYHMEDOCTE 
W (006p coy 

NO. KOIOTIBAGAYT 

1 TAYTA 


Sa mga pirasong ito ng papiro ng 
Griegong Septuagint (Fouad Inv. 266), 
mula noong unang siglo B.C.E., 
ay makikita ang Tetragrammaton 
sa ilang bahagi ng Deuteronomio. 
Ang apat na titik Hebreong ito na 
kumakatawan sa banal na pangalan 
ay patuloy pang ginamit sa ilang 
kopya ng Septuagint sa loob ng ilang 
siglo pagkatapos nito. Kaya bukod 
sa taglay ni Jesu-Kristo at ng 
kaniyang mga alagad ang tekstong 
Hebreo ng Kasulatan, taglay rin 
nila ang Griegong Septuagint; ang mga 
ito'y kapuwa kababasahan ng banal 
na pangalan. Samakatuwid, walang 
alinlangang ginamit ng orihinal na 
mga manunulat ng Kristiyanong 
Griegong Kasulatan ang banal na 
pangalan, lalo na kapag sumisipi 
sila ng mga talata mula sa 
Hebreong Kasulatan na naglalaman 
ng Tetragrammaton 


Ang Baha Noong mga Araw ni 


Noe 327 


MAHIGIT 4,370 taon na ang 
nakararaan, ayon sa ulat ng 
kasaysayan sa Bibliya, nabuk- 
san ang mga pintuan ng tubig 
ng langit at isang delubyo ang 
umapaw sa buong lupa. Napuk- 
sa ang mga taong di-makadiyos 
at mararahas at lahat niyaong 
nagwalang-bahala anupat hindi 
nagbigay-pansin sa babala ng 
Diyos. Ang nakaligtas lamang 
sa Baha ay ang matuwid na si 
Noe at ang kaniyang pamilya, 
walo katao, kasama ang limita- 
dong bilang ng bawat uri ng 
buhay-hayop, sa pamamagitan 


Nagkasya Kaya sa Arka 

ang Lahat ng Hayop? 

Totoo na sinasabi ng mga ensay- 
klopidiya na may mahigit sa isang 
milyong uri ng mga hayop. Ngunit 
tinagubilinan si Noe na mga kina- 
tawan lamang ng bawat “uri” ng 
hayop sa katihan at lumilipad na 
nilalang ang iingatan niyang bu- 
hay. Sinasabi ng ilang imbestigador 
na 43 'uri” ng mamalya, 74 na 
“uri” ng ibon, at 10 “uri” ng reptilya 
lamang ang posibleng pinagmulan 
ng sari-saring uri ng mga hayop na 
kilala sa ngayon. Mga 40,000 m ku- 
biko (1,400,000 piye kubiko) ang 
magagamit na espasyo sa arka 
—sapat para sa lahat ng nakata- 
lang sakay nito 


Tubig 


mga 70 porsiyento ng ibabaw ng lupa 


ng isang pagkalaki-laking arka 
na ginawa ayon sa tagubilin ng 
Diyos.--Gen 7:1-24. 


Pinatutunayan ng maraming 
manunulat ng Bibliya na tala- 
gang naganap ang Baha. (Isa 
54:9: 2Pe 3:5, 6: Heb 11:7) 
Gayunman, ang pinakamatibay 
na ebidensiya ay ang patotoo ni 
Jesu-Kristo mismo, na nakasaksi 
sa mga pangyayari mula sa la- 
ngit. (Ihambing ang Ju 8:58.) 
Tuwiran niyang sinabi: “Noong 
mga araw ni Noe, . . . dumating 
ang baha at pinuksa silang la- 
hat.”--Luc 17:26, 27. 


Ang ulat tungkol sa Baha ay 
hindi isang kuwento lamang. 
Ipinakita ni Jesu-Kristo na 
mayroon itong makahulang 
kahulugan. Sa kaniyang hula 
hinggil sa “katapusan ng 
sistema ng mga bagay,” 
espesipiko niyang tinukoy ang 
“mga araw ni Noe.” Tinukoy 
niya ang Baha bilang babalang 
halimbawa ng isang mas 
malaking pagkapuksa na sasapit 
sa panahon ng “pagkanaririto 
ng Anak ng tao.”--Mat 24: 
Sh WED 


Saan Napunta ang Tubig ng Baha? 


Lupa... 
mga 30. 
porsiyento 


Maliwanag na naririto pa iyon sa lupa. Sa 
ngayon, may mga 1.4 bilyong km kubiko 
(326 na milyong mi kubiko) ng tubig sa 
lupa. Ito ang tumatakip sa mahigit 

70 porsiyento ng ibabaw ng lupa. Ang 
katamtamang lalim ng mga karagatan ay 
4 na km (2.5 mi): sa katamtaman, 0.8 km 
(0.5 mi) lamang ang taas ng lupa mula 
sa kapantayan ng dagat. Kung papatagin 
ang ibabaw ng lupa, ito ay matatabunan 
ng tubig sa lalim na 2,400 m (8,000 piye) 


Mga Alamat ng Baha 


Mga halimbawa mula sa anim na kontinente at mga pulo 
sa dagat: daan-daang gayong mga alamat ang kilala 


Pagpuksa sa Pamamagitan ng Tubig 
Diyos ang Nagpangyari 
Nagbigay ng Babala 


May mga Taong Naligtas 


May mga Hayop na Naligtas 
Naligtas Lulan ng Sasakyang Pantubig 


Australia - Kurnai 

Babilonya - ulat ni Berossus 
Babilonya - epiko ni Gilgamesh 
Bolivia - Chiriguano 

Borneo - Sea Dayak 

Burma (Myanmar) - Singpho 
Canada - Cree 

Canada - Montagnais 

Tsina - Lolo 

Cuba - orihinal na mga katutubo 
Silangang Aprika - Masai 
Ehipto - Aklat ng mga Patay 

Fiji - tradisyong Walavu-levu 
French Polynesia - Raiatea 
Gresya - ulat ni Lucian 

Guyana - Macushi 

Iceland - Eddas 

India - Andaman Islands 

India - Bhil 

India - Kamar 

Iran - Zend-Avesta 

Italya - tula ni Ovid 

Malay Peninsula - Jakun 

Mexico - Codex Chimalpopoca 
Mexico - Huichol 

New Zealand - Maori 

Peru - mga Indian ng Huarochiri 
Russia - Vogul 

E.U.A. (Alaska) - Tlingit 

E.U.A. (Arizona) - Papago 
E.U.A. (Hawaii) - alamat ni Nu-u 
E.U.A. (North Dakota) - Mandan 
Vanuatu - mga Melanesiano 
Vietnam - Bahnar 

Wales - alamat nina Dwyfan/Dwyfach 


Iladong mammoth na muling binuo, 
nahukay sa Siberia noong 1901. 
Pagkaraan ng libu-libong taon, 
nasa bibig pa rin nito ang kinain 
nitong halaman. Para sa ilan, ito, 
at gayundin ang iba pang mga ba- 
gay gaya ng fosil ng mga nilalang 
sa dagat na natagpuan sa matata- 
as na kabundukan, ay malinaw 
na katibayan ng isang biglaan at 
kapaha-pahamak na pangglobong 
baha 


Ang Pinagmulan ng mga Bansa 


329 


ANG buong sangkatauhan ay 
nagmula sa unang mag-asawa, 
sina Adan at Eva. (Gen 1:28, 
3:20, 5:1, 2) Pagkatapos ng 
Baha, ang bagong populasyon 
ng lupa, kabilang ang lahat ng 
lahi at liping pambansa sa lupa 
sa ngayon, ay nagmula kay Noe 
sa pamamagitan ng kaniyang 
tatlong anak at ng kani-kani- 
lang mga asawa, na mga naka- 
ligtas sa pangglobong Delubyo. 
Sa gayon, pagkatapos itala ang 
70 supling ng mga anak ni 
Noe, sinasabi sa ulat ng Gene- 
sis: “Mula sa mga ito ay nanga- 
lat sa lupa ang mga bansa.” 
~ Gen 10:32. 


NOE Talaan ng 70 Pamilyang Nabuhay Pagkatapos ng Baha 
JAPET GOMER Mga Cimmeriano, JAVAN Mga Ioniano, mga Griego TUBAL Tibareni, sa Asia Minor 
Aryanong sa H ng Dagat na Itim ng TS Europa 
Sanga ng ASKENAZ Sa TS ng Dagat na Itim ELISA Malapit sa Gresya MESEC Mga Frigiano ng Asia Minor 
mga Wika: RIPAT Mga Paphlagoniano TARSIS Bago Naging Espanya 
Indo-Europeo TOGARMA Mga Armeniano sa TK Europa TIRAS Mga Tirreno, ng mga Pulo ng 
(14 na pamilya) MAGOG KITIM Ciprus Aegeano at mga Baybaying Lupain 

MADAI Mga Medo, sa T ng DODANIM (RODANIM ) Pulo ng Rodas 

Dagat Caspian at iba pang mga Pulo ng Aegeano 


(G0 pamilya) 


SEM 
Semitikong 
Sanga ng mga 
Wika: Asiatiko 
(26 na pamilya) 


(Pati ang kanilang 
mga inapo o mga 
lugar kung saan 
sila namayan) 


CUS Mga Etiope sa 
S Aprika at Arabia 


SEBA Sa S Aprika 

HAVILA Sa TK Arabia 

SABTA Sa T Arabia 

RAAMA sa TK Arabia 

SHEBA Sa TK Arabia 

DEDAN Sa Arabia 

SABTECA Sa T Arabia o Etiopia 
MIZRAIM Mga Ehipsiyo 
LUDIM Sa H Aprika 


ELAM Sa TS ng Mesopotamia 
ASUR Mga Asiryano 
ARPACSAD 

SHELA 

EBER Sa Arabia at Mesopotamia 
PELEG 

JOKTAN Mga Arabe 
ALMODAD 

SELEP 


ANAMIM Sa Ehipto 

LEHABIM Mga Libyano 

NAPTUHIM Sa H Ehipto 

PATRUSIM Sa Mataas na Ehipto 

CASLUHIM 

MGA FILISTEO Baybaying Kapatagan 
ng Palestina 

CAPTORIM Mga Cretense 

PUT Sa H Aprika 

CANAAN Sa K ng Ilog Jordan 

SIDON Mga Sidonio (mga taga-Fenicia) 


HAZARMAVET 
JERA 
HADORAM 
UZAL 

DIKLA 

OBAL 
ABIMAEL 
SHEBA 

OPIR 


HET Mga Hiteo 

JEBUSITA Sa palibot ng sinaunang 
Jerusalem 

AMORTITA Sa Palestina 

GIRGASITA Sa K ng Ilog Jordan 

HIVITA Gitnang Palestina 

ARKEO Sa K ng Kabundukan ng Lebanon 

SINITA 

ARVADITA Pulong malapit sa 
Baybayin ng Sirya 

ZEMARITA Sa H Baybayin ng Fenicia 

HAMATEO Sa H ng Palestina 


HAVILA 
JOBAB 
LUD Mga Lydiano ng Asia Minor 
ARAM Mga Arameano, mga Siryano 
UZ 
HUL Malapit sa Armenia 
GETER 
MAS Disyerto ng Sirya-Arabia 
o sa H Mesopotamia 


Mga Paglalakbay ni Abraham 


330 


DAPAT tayong maging lubhang 
interesado ngayon sa buhay ni Ab- 
raham. Bakit? Sapagkat sa kaniya 
sinabi ni Jehova: “Tiyak na pagpa- 
palain ng lahat ng pamilya sa lupa 
ang kanilang sarili sa pamama- 
gitan mo.” Gayunpaman, upang 
makamit ni Abraham ang gayong 
papel sa layunin ng Diyos, kaila- 
ngan niyang patunayan na siya ay 
isang taong may pananampalata- 
ya at masunurin sa Diyos.--Gen 
12:1-3, Gaw 7:2, 3. 

Kinailangan niyang iwanan ang 
kaniyang tahanan at mga kamag- 
anak sa maunlad na Ur, anupat 
hindi na siya kailanman babalik 
doon. Naglakad siya at gumamit 


ng sinaunang mga transportasyon 
nang maglakbay siya nang mga 
960 km (600 mi) patungong Ha- 
ran. Noong Nisan 14, 1943 B.C.E., 
tinawid niya ang Ilog Eufrates at 
naglakbay patungong timog. Sa 
wakas ay nakarating siya sa 
pinakasentro ng Canaan matapos 
maglakbay nang may kabuuang 
mga 1,650 km (1,025 mi). 


Nang dumating ang takdang 
panahon ni Jehova, sa gitna 
ng mga inapo ni Abraham, 
pinangyari ng Diyos na ang kani- 
yang sariling Anak mula sa langit, 
si Jesus, ay maipanganak bilang 
tao. Sa pamamagitan ni Jesus, na- 
ging posible ang pagtatamo natin 
ng pagpapalang buhay na walang 
hanggan. 


MGA LOKASYON SA MAPA 
Lakip ang Kaugnay na mga Kasulatan 


Ai Gen 12:8, 13:3, 4 

Beer-sheba Gen 21:31-33: 
22:19 

Bethel Gen 12:8 

Damasco Gen 14:15 

Dan Gen 14:14 

Gerar Gen 20:1-18 

Gomorra Gen 18:20, 21 

Haran Gen 11:32; 12:4, 5 

Hebron Gen 13:18 

Hoba Gen 14:15, 16 

Mamre Gen 13:18; 18:1-33; 
25:9, T0 

Moria Gen 22:2-18 

Negeb Gen 12:9; 13:1 

Sikem Gen 12:6, 7 

Sodoma Gen 19:24 

Sur Gen 16:7-12 

Ur Gen 11:31 


Ang Ilog Eufrates. 
Malamang na tinawid 
ni Abraham ang ilog 
sa dakong timog nito 
malapit sa Carkemis 


Mataas na Galilea, ang lupain na nakita 
ni Abraham nang maglakbay siya nang 
patimog patungong Sikem 


Ang Bundok Gerizim (kaliwa) at 
Bundok Ebal (kanan) sa magkabilang 
panig ng Sikem. Sa libis na ito 
ipinangako ni Jehova kay Abraham: 
“Sa iyong binhi ay ibibigay ko 

ang lupaing ito” (Gen 12:6, 7) 


Ang Hebron gaya ng makikita sa ngayon. 
Malapit dito ang dakong pinagtayuan 

ni Abraham ng isang altar para sa 
pagsamba kay Jehova (Gen 13:18) 


Heograpikong Kaanyuan ng Lupang Pangako 


332 


ANG lupaing ibinigay ng Diyos 
sa sinaunang Israel ay may 
pambihira at sari-saring heog- 
rapikong kaanyuan. Sa hilaga 
ay mga bundok na nababalutan 
ng niyebe. Ang mga lugar na- 
man sa timog ay tropikal. Sa 
loob ng mga hanggahan nito ay 
may mabunga at mabababang 
lupain, maburol na mga lupaing 
mapagtatamnan at mapagpapas- 
tulan ng mga kawan, at mga 
tiwangwang na ilang. Matatag- 
puan sa maituturing na maliit 
na lugar na ito ang iba't ibang 
heograpikong kaanyuan ng pla- 
netang Lupa. 


Kahangga ng Dagat Medite- 
raneo sa dulong silangan ang 
isang matabang kapatagan. Sa 
dakong silangan ng kapatagang 
ito ay naroon ang Sepela, na 
isang maburol at mababang lu- 
pain na sagana sa ubasan at 
taniman ng olibo. Sa mas 
gawing silangan pa, isang ka- 
bundukan na mistulang isang 
pagkalaki-laking gulugod ang 
bumabagtas sa kahabaan ng lu- 
pain. Pagkatapos, ang lupain ay 
biglang lumulusong sa Rift Val- 
ley, na humahati sa lupain nang 
pahaba. Sa Rift Valley na ito 
nagpapaliku-liko ang Ilog Jor- 


dan mula sa Dagat ng Galilea 
pababa sa Dagat Asin. Sa sila- 
ngan ng Jordan ay makikita ang 
matatabang burol at mga pastu- 
lan. Sa ibayo ng kaakit-akit na 
lupaing ito, sa dakong silangan, 
ay nagsisimula ang Disyerto ng 
Arabia. 

Noong kagandahan nito, ang 
Lupang Pangako sa kabuuan 
ay tulad ng hardin ng Eden. 
Kaya nga, ang Israel ay nagsil- 
bing isang maliit na halimbawa 
ng Paraiso para sa sangkata- 
uhang mabubuhay sa lupa sa 


ilalim ng Kaharian ng Diyos. 


Isa sa mga 
bukal ng 
tubig ng 
Ilog Jordan, 
ang Nahr 
Banyas 
(Nahal 
Hermon) 


Bundok Hermon, 

ang pinakamataas 

na lugar sa Palestina. 
Nakatutulong ang 
natutunaw na niyebe 
nito para magkaroon 
ng hamog sa lupain 
at tubig sa Ilog Jordan 


[a 

G 
(2) 
Fa HA PAG 
Pa " Kabundukan 
cng 
Galilea .. 


ma 
Ki á 

a | Giit... oy, 
3 5, pes <3 ga tak 
a mng 


Kap, tagan 


Bak. Tabor 
CLR à 


Dagat Asin 


Kitang-kita ang 
maringal na 
Bundok Tabor sa 


Ang Libis ng Jordan. Dito nagpapaliku-liko Ad 
Libis ng Jezreel 


ang ilog nang mga 320 km (200 mi) anupat 
sumasaklaw ng distansiyang 105 km (65 mi) 
patungo sa Dagat na Patay 


Ang mabungang Libis ng Jezreel 


Ang Ilang ng Juda. Dito nagtago si David 
mula kay Saul, at sa liblib na ilang na ito'y 
sinikap ng Diyablo na tuksuhin si Jesus 


Mga pastulan sa Basan, sa silangan ng 
Dagat ng Galilea. Isang lugar na kilala 
sa mga alagang hayop nito 


Ang Kapatagan ng Saron. Sagana ito sa 
taniman ng sitrus hanggang sa ngayon 


Hilagang baybayin 
ng Dagat ng Galilea, 
tanawin sa dakong 
hilagang-silangan 


Mga namuong asin sa Dagat na Patay, isa sa 
pinakamaaalat na katubigan sa ibabaw ng lupa 


337 


[karugtong ng pahina 320] ito ng langis. Pagkatapos 
ay tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon. (Gen 
28:10-19) Pagkalipas ng mga 20 taon, nang pagtiba- 
yin nina Jacob at Laban ang isang tipan ng kapaya- 
paan sa pagitan nila, nagtindig sila ng isang haligi, 
gayundin ng isang bunton ng mga bato, sa bulu- 
bunduking rehiyon ng Gilead, upang doon ay mag- 
silbi itong isang tagapagpaalaala ng kanilang kasun- 
duan. (Gen 31:25, 44-52) Nang dalhin ni Jehova sa 
Lupang Pangako ang Israel (1473 B.C.E.), dalawang 
bantayog naman ang itinayo sa lugar kung saan sila 
tumawid sa Ilog Jordan, isa sa kalagitnaan ng ilog at 
ang isa naman ay sa K pampang ng ilog, sa Gilgal. 
Ang mga ito ay nagsilbing mga pinakaalaalang tan- 
da na nagpapagunita sa makahimalang pagtawid na 
iyon, at kapag sa kalaunan ay nagtanong ang kani- 
lang mga anak kung ano ang kahulugan ng mga 
bantayog na ito, isasalaysay ng kanilang mga ama 
ang ginawa ni Jehova alang-alang sa kaniyang ba- 
yan.--Jos 4:4-9, 20-24. 

Pagkatapos ng tagumpay niya laban sa mga 
Amalekita, nagtindig si Haring Saul ng “isang ban- 
tayog [sa Heb., yadh] para sa kaniyang sarili.” (1Sa 
15:12) Ang salitang Hebreo na yadh, pinakamada- 
las na isinasalin bilang “kamay,” ay maaari ring 
mangahulugan ng “bantayog,” kung paanong ang 
isang nakataas na kamay ay nakakakuha at umaa- 
kay ng pansin sa isang espesipikong paraan, itinata- 
wag-pansin din naman ng isang bantayog ang ilang 
bagay sa mga tao. 

Ang Bantayog (sa Heb., yadh) ni Absalom ay 
nasa anyong haligi gaya ng maraming iba pang 
bantayog. Itinayo ito ni Absalom sa Mababang Ka- 
patagan ng Hari, di-kalayuan sa Jerusalem, sapag- 
kat, gaya ng sinabi niya, “Wala akong anak na mag- 
iingat ng aking pangalan sa alaala.” (2Sa 18:18) 
Gayunman, sa ngayon ay wala nang nalalaman 
tungkol sa bantayog na iyon o sa kinaroroonan niya- 
on maliban sa sinasabi ng Bibliya. Hindi ito dapat 
ipagkamali sa tinatawag na libingan sa Libis ng Ki- 
dron, na iniuugnay ng eklesyastikal na tradisyon 
kay Absalom ngunit nagmula sa Griego-Romanong 
yugto ng arkitektura.---Tingnan ang ABSALOM. 

Tulad ni Absalom, ang mga bating ay walang 
pag-asang magkaroon ng mga inapo na magpapa- 
tuloy ng kanilang pangalan. Gayunman, kung tapat 
sila kay Jehova, at hindi tulad ng taksil na si Absa- 
lom, nangangako si Jehova na bibigyan niya sila ng 
“isang bagay na mas mabuti kaysa sa mga anak na 
lalaki at mga anak na babae,” samakatuwid nga, 
"magbibigay ako sa kanila sa aking bahay at sa loob 
ng aking mga pader ng isang bantayog [sa Heb., 
yadh] at isang pangalan . . . Isang pangalan hang- 
gang sa panahong walang takda ang ibibigay ko sa 
kanila, isa na hindi mapaparam. ---Isa 56:4, 5; iham- 
bing ang Kaw 22:1. 


BANYAGA 


Noon, itinitindig din ang mga batong panlibingan 
bilang mga tagapagpaalaala, gaya halimbawa ng 
batong panlibingan na nagsilbing pananda sa “da- 
kong libingan ng lalaki ng tunay na Diyos" na hu- 
mula ng gagawin ni Josias laban sa altar sa Bethel. 
--2Ha 23:16-18, 1Ha 13:1, 2. 


BANTAY-PINTO. 
PINTUANG-DAAN. 


BANYAGA. Isang tao na hindi lahing Israelita, 
isang Gentil: sa Hebreo, nokhri’ o ben-nekhar, sa 
literal, “anak ng (bansang) banyaga.” (Deu 14:21: 
Exo 12:43, tlb sa Rbi8) Kabilang sa mga banyagang 
nasa gitna ng mga Hebreo ang mga upahang traba- 
hador, mga mangangalakal, mga bihag sa digmaan, 
mga Canaanitang hindi pinatay o pinalayas sa Lu- 
pang Pangako, at iba't ibang uri ng dayuhan.---Jos 
17:12, 13; Huk 1:21, 2Sa 12:29-31: 1Ha 7:13, Ne 
13:16. 

Bagaman nilimitahan ng tipang Kautusan ang 
mga karapatan ng mga banyaga, dapat silang paki- 
tunguhan nang makatarungan at walang pagkiling 
at dapat silang tanggapin nang may kabaitan hang- 
ga't hindi sila tahasang sumusuway sa mga batas 
ng lupain. Ang banyaga, palibhasa'y wala namang 
tunay na kaugnayan sa Israel, ay naiiba sa tinu- 
ling proselita na naging miyembro ng kongregasyon 
ng Israel dahil lubusan nitong tinanggap ang mga 
pananagutan sa tipang Kautusan. Sa katulad na pa- 
raan, ang banyaga ay naiiba sa taong nakikipama- 
yan na pansamantalang naninirahan sa Lupang Pa- 
ngako at dahil dito ay sumasailalim sa ilang legal 
na restriksiyon ngunit nagtatamasa rin ng ilang ka- 
rapatan at pribilehiyo.---Tingnan ang NANINIRAHANG 
DAYUHAN. 

Noong naninirahan ang mga Israelita sa Canaan 
at sa Ehipto bilang mga dayuhan, maraming di- 
Israelita ang naging bahagi ng mga sambahayan ng 
mga anak ni Jacob at ng mga inapo ng mga ito. 
Nangyari ito dahil ang ilan sa kanila ay kinuha bi- 
lang mga upahang lingkod na nanirahang kasama 
ng pamilya o binili bilang mga alipin, na kinaila- 
ngang tuliin ayon sa mga kundisyon ng tipan kay 
Abraham. (Gen 17:9-14) Kabilang naman sa mala- 
king haluang pangkat na sumama sa mga Israelita 
noong Pag-alis ang mga banyagang naging asawa 
ng mga Israelita, kasama ang kanilang mga supling. 
--Exo 12:38, Lev 24:10, Bil 11:4. 

Nang makapamayan na ang Israel sa Lupang 
Pangako, may mga banyaga na kinailangan ni- 
lang pakitunguhan, gaya ng mga Canaanitang hindi 
napalayas. (Huk 2:2, 3) Mayroon ding mga manga- 
ngalakal at mga bihasang manggagawa na pumasok 
sa lupain ng Israel nang maglaon. (Eze 27:3, 17, 
2Sa 5:11, 1Ha 5:6-18) Malamang, dumami ang mga 


Tingnan ang BANTAY NG 


BANYAGA 


upahang trabahador habang lalong umuunlad ang 
mga Israelita sa Lupang Pangako. (Ihambing ang 
Deu 8:11-13, Lev 22:10.) May mga banyaga namang 
sumama sa mga hukbong Israelita, at natutuhan ni- 
lang pahalagahan ang kanilang mga lider na Hebreo 
at igalang ang relihiyon ng mga Israelita, gaya ng 
ginawa ng mga Giteo, mga Kereteo, at mga Peleteo. 
--2Sa 15:18-21. 

Mga Probisyon ng Tipang Kautusan. Sa ti- 
pang Kautusan, naglaan si Jehova ng mga tuntunin 
upang kontrolin ang pakikitungo sa mga banyaga at 
upang pangalagaan ang bansang Israel at ang kapa- 
kanan ng mga mamamayan at ng mga nasa poder 
nito may kinalaman sa ekonomiya, relihiyon at pu- 
litika. Hindi dapat makipagsamahan ang mga Isra- 
elita sa mga banyaga, lalo na kung may kaugnayan 
sa relihiyon (Exo 23:23-25, Deu 7:16-26: Jos 23: 
6, 7), at hindi sila dapat makipagtipan sa mga ito 
o sa mga diyos ng mga ito. (Exo 34:12-15: 23:32; 
Deu 7:2) Muli't muli, idiniin ni Jehova na hindi sila 
dapat yumukod sa mga diyos ng mga banyaga (Exo 
20:3-7: 23:31-33, 34:14), ni mag-usisa man o ma- 
ging interesado sa mga relihiyosong gawain ng mga 
ito.--Deu 12:29-31. 

Ipinagbawal ang pakikipag-alyansa sa mga ban- 
yaga ukol sa pag-aasawa, pangunahin na upang 
hindi madungisan ang dalisay na pagsamba. (Exo 
34:16, Deu 7:3, 24: Jos 23:12, 13) Dapat lipulin ang 
lahat ng tumatahan sa mga lunsod ng pitong ban- 
sang Canaanita. (Deu 7:1; 20:15-18) Ngunit kapag 
ang lunsod na nabihag ay hindi kabilang sa pitong 
bansang Canaanita, ang isang kawal na Israelita ay 
maaaring kumuha sa lunsod na iyon ng isang bir- 
hen bilang asawa pagkatapos sumailalim ang babae 
sa isang yugto ng pagpapadalisay. Sa gayong mga 
kaso, walang nagaganap na aktuwal na pakikipag- 
alyansa sa isang banyagang tribo o pamilya, ya- 
mang napatay na ang mga magulang ng babae no- 
ong kunin ang lunsod.---Deu 21:10-14, Bil 31:17, 18, 
Deu 20:14. 

Karagdagan pa, ang di-tuling banyaga ay hindi 
maaaring kumain ng hain ng Paskuwa. (Exo 12:43) 
Gayunman, waring ang mga banyaga ay maaaring 
maghandog ng mga hain sa pamamagitan ng kaa- 
yusan ng pagkasaserdote, basta't ang handog ay ka- 
ayon ng mga pamantayan ng Diyos. (Lev 22:25) Sa- 
bihin pa, hindi maaaring pumasok sa santuwaryo 
ang gayong mga tao (Eze 44:9), ngunit maaari si- 
lang pumaroon sa Jerusalem at “manalangin tungo 
sa bahay ng Diyos,” at malamang na hindi nila ga- 
gawin iyon nang wala silang dalang haing handog. 
-- 1Ha 8:41-43. 

May kinalaman sa pamamahala, ang banyaga ay 
hindi maaaring magkaroon ng bahagi sa pamama- 
hala at hindi maaaring maging hari. (Deu 17:15) Ba- 


338 


gaman ang Israelita, ang naninirahang dayuhan, 
at ang nakikipamayan sa lupain ay maaaring tu- 
manggap ng proteksiyon sa mga kanlungang lunsod 
para sa nakapatay nang di-sinasadya, walang bina- 
banggit na gayong probisyon para sa banyaga.---Bil 
35:15, Jos 20:9. 

Bagaman ang mga Israelita ay pinagbawalang 
kumain ng hayop na namatay nang hindi napatulo 
ang dugo, legal itong maipagbibili sa isang banyaga. 
(Deu 14:21) Kapag mga taon ng Sabbath, ang Israe- 
lita ay hindi maaaring piliting magbayad ng utang, 
ngunit wala sa ilalim ng kaayusang ito ang banya- 
ga at maaari siyang piliting magbayad. (Deu 15:1-3) 
Bagaman hindi maaaring singilin ng patubo ang 
isang kapuwa Israelita, maaari itong singilin sa ban- 
yaga.--Deu 23:20. 

Naging Sanhi ng Suliranin. Noong panahon 
ni Josue at hanggang noong kapanahunan ng mga 
Hukom, maraming banyaga ang nasa lupain at pa- 
lagi silang nagiging sanhi ng suliranin. (Jos 23: 
12, 13) Pagkatapos ng pananakop ng Israel, ang 
mga banyagang Canaanita na natira ay sumailalim 
sa mapang-aliping puwersahang pagtatrabaho (Jos 
16:10, 17:13, Huk 1:21, 27-35), ngunit dahil hindi 
sila pinalayas ng mga Israelita mula sa lupain at 
hindi pinawi ng mga ito ang kanilang pagsamba 
gaya ng iniutos ni Jehova (Huk 2:1, 2), patuloy na 
isinagawa ng karamihan sa mga Canaanita ang ka- 
nilang idolatroso at buktot na relihiyon. Dahil dito, 
patuloy na naakay ang mga Israelita sa huwad na 
pagsamba (Aw 106:34-39), lalo na sa pagsamba 
sa mga Baal at sa mga imahen ni Astoret. (Huk 
2:11-13) Noong panahon ni David at hanggang no- 
ong paghahari ni Solomon, masusumpungan pa rin 
sa Israel ang mga banyagang ito na lahing Canaa- 
nita, anupat puwersahan pa rin silang pinagtatra- 
baho sa templo at sa iba pang mga proyekto ng 
pagtatayo ni Solomon.---1Ha 9:20, 21, tingnan ang 
PUWERSAHANG PAGTATRABAHO. 

Bagaman labag sa utos ng Diyos, kumuha si Solo- 
mon ng maraming asawang banyaga, na unti-unti 
namang nagbaling ng kaniyang puso mula sa dali- 
say na pagsamba kay Jehova tungo sa pagsamba sa 
mga banyagang diyos. (1Ha 11:1-8) Kapaha-paha- 
mak ang naging resulta ng pagpasok ng huwad na 
relihiyon sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. 
Nahati ang bansa at naging tapon sa Babilonya ang 
bayan dahil inakay sila ng sunud-sunod na mga 
hari, kapuwa ng Juda at ng Israel, tungo sa huwad 
na pagsamba. Bilang kasukdulan, natupad sa bansa 
ang mga sumpa na inihulang sasapit sa kanila ka- 
pag nilabag nila ang Kautusan.-- 1Ha 11:9-11, 2Ha 
15:27, 28: 17:1, 2: 23:36, 37: 24:18, 19; Deu 28:15-68. 

Pagkatapos na maisauli ang tapat na nalabing 
mga Israelita mula sa pagkatapon sa Babilonya, ma- 


339 


raming Israelita ang nag-asawa ng mga banyaga. 
(Ezr 9:1, 2; Ne 13:23-25) Dahil sa maling landasing 
ito, kinailangan ang puspusang pagpapalayas sa 
mga asawang banyaga at sa mga anak ng mga ito 
sa pangunguna nina Ezra at Nehemias. (Ezr 10:2-4, 
10-19, 44: Ne 13:1-3, 27-30) Inaksiyunan din ang 
mga katiwaliang ginagawa ng iba pang mga banya- 
ga.--Ne 13:7, 8, 16-21. 

Napakalupit ng pakikitungo ng mga Babilonyo sa 
mga Judio noong panahong wasakin nila ang Jeru- 
salem. (Pan 2:5-12, 19-22) Nang lumaya na ang 
mga Judio, palagi silang may pakikipag-alitan sa 
mga banyagang nakapalibot sa kanila sa Lupang Pa- 
ngako, at partikular silang niligalig ng mga Grie- 
gong tagapamahala ng Sirya. Sa pagsisikap ng mga 
Judio na maingatan ang kanilang isinauling pag- 
samba, kinailangan nilang labanan ang mabangis 
na pag-uusig mula kay Antiochus IV Epiphanes ha- 
bang sinisikap niyang gawing Helenisado ang mga 
Judio. Sa loob ng maraming siglo pagkaraan ng pag- 
katapon, ang mga Israelita ay laging nakikipagpun- 
yagi ukol sa kanilang kasarinlan, na pumukaw ng si- 
gasig para sa Judaismo at, sa ilan, ng matinding 
espiritu ng pagkamakabayan. Malamang na ang 
mga salik na ito, pati na ang pangamba na mahalu- 
an sila ng ibang mga lahi kapag nag-asawa sila ng 
mga banyaga, ang naging dahilan kung bakit nag- 
laho ang liberal na saloobin sa mga banyaga na 
maliwanag na itinaguyod ng Hebreong Kasulatan. 
--Ihambing ang 1Ha 8:41-43, 2Cr 6:32, 33, Isa 56: 
6, 7. 

Noong Unang Siglo C.E. Noong unang sig- 
lo C.E., partikular na dahil sa impluwensiya ng kani- 
lang mga lider ng relihiyon, pinakaiwas-iwasan ng 
mga Judio ang pakikihalubilo sa mga banyaga. Ma- 
kikita ang saloobing ito sa paghamak nila sa mga 
Samaritano, isang grupo ng mga tao na may du- 
gong Israelita at dugong banyaga. Karaniwan na, 
ang mga Judio ay “walang pakikipag-ugnayan sa 
mga Samaritano,” anupat kahit tubig na maiinom 
ay hindi sila hihingi sa mga ito. (Ju 4:9) Gayunman, 
nilinaw ni Jesus na mali ang gayong mapagmalabis 
na pangmalas.---Luc 10:29-37. 

Nagwakas ang legal na pagkakabukod ng Judio at 
ng Gentil nang itatag ang bagong tipan salig sa ha- 
ing pantubos ni Kristo. (Efe 2:11-16) Ngunit kahit 
pagkaraan ng Pentecostes ng 33 C.E., hindi pa rin ito 
lubusang nauunawaan ng unang mga alagad. Ipina- 
hayag ni Pedro sa Gentil na si Cornelio ang karani- 
wang pangmalas ng mga Judio noon: “Nalalaman 
ninyong lubos kung paanong di-matuwid na ang 
isang Judio ay makisama o lumapit sa isang tao ng 
ibang lahi.” (Gaw 10:28) Ipinakikita ng Juan 18:28 
na sa pangmalas ng mga Judio, ang pagpasok sa ta- 
hanan ng isang Gentil ay nakapagpaparungis sa 


BARAK 


seremonyal na paraan. Bagaman ang Kautusang 
ibinigay sa pamamagitan ni Moises ay walang espe- 
sipikong utos laban sa gayong limitadong pakiki- 
pagsamahan, naging karaniwan ang pangmalas na 
ito sa gitna ng mga Judio at lalo na sa kanilang mga 
lider ng relihiyon. Mahaba-habang panahon pa ang 
lumipas bago nakalaya ang unang mga Judiong 
Kristiyano sa mga restriksiyong dulot ng gayong sa- 
loobin at bago nila tinanggap ang tuntuning idiniin 
ng apostol na si Pablo na, para roon sa mga may 'ba- 
gong Kristiyanong personalidad,” “walang Griego ni 
Judio, pagtutuli ni di-pagtutuli, banyaga, Scita, ali- 
pin, taong laya, kundi si Kristo ang lahat ng bagay 
at nasa lahat.”--Gal 2:11-14: Col 3:10, 11. 

Ang salitang Griego para sa “banyaga” ay bar'ba- 
ros, pangunahin nang tumutukoy sa isa na hindi 
nagsasalita ng Griego.---Tingnan ang BARBARO. 


BARABAS [Anak ng Ama: posible, Anak ng 
Guro]. Ang nakabilanggong kriminal na nagkasala 
ng pagnanakaw, sedisyon, at pagpaslang, na pinala- 
ya ni Pilato kapalit ni Jesus. Ginawa ito ni Pilato, 'sa 
pagnanais niyang palugdan ang pulutong nang 
ipagsigawan ng mga ito na palayain si Barabas da- 
hil sa panunulsol ng mga punong saserdote at ma- 
tatandang lalaki.--Mat 27:15-26: Mar 15:6-15: Luc 
23:16-25: Ju 18:39, 40, Gaw 3:14. 

Ang naiibang kaugaliang ito ng pagpapalaya sa 
isang bilanggo taun-taon kapag Paskuwa ay walang 
saligan o parisan sa Hebreong Kasulatan, at walang 
masusumpungang katibayan mula sa di-Biblikal na 
mga reperensiya na ito ay isang kaugaliang Roma- 
no. Maliwanag na ito ay nagmula sa mga Judio, sa- 
pagkat sinabi ni Pilato sa mga Judio: “May kaugali- 
an kayo na magpapalaya ako sa inyo ng isang tao 
kapag paskuwa.”--Ju 18:39. 


BARAK [Kidlat]. Anak ni Abinoam ng Kedes 
na nasa teritoryo ng Neptali. Noong unang yugto 
ng panahon ng mga hukom, humiwalay ang mga 
Israelita sa tunay na pagsamba, kung kaya sa loob 
ng 20 taon ay pinahintulutan ng Diyos na siilin sila 
ni Jabin, ang hari ng Canaan. Dumaing sila kay Je- 
hova ukol sa kaginhawahan, at noong panahong 
iyon inatasan ng Diyos si Barak bilang kanilang li- 
der. (Huk 4:1-3) Ang mga Canaanitang naniniil sa 
mga Israelita ay lubos na nasasandatahan, saman- 
talang “ang isang kalasag ay hindi makita, ni ang 
isang sibat, sa apatnapung libo sa Israel.” (Huk 5:8) 
Gayunman, noong mga araw ni Barak, pinagta- 
gumpay ni Jehova ang Israel laban sa kanilang 
mga kaaway, isang tagumpay na hindi malilimu- 
tan. (Aw 83:9) Ang dalawang ulat tungkol dito na 
nasa Mga Hukom (kabanata 4, at sa awit ng pag- 
bubunyi nina Debora at Barak sa kabanata 5), ka- 
pag pinagsama, ay naglalaan ng buong detalye at 


BARAKEL 


malinaw na larawan hinggil sa mga nangyari no- 
ong panahong iyon. 

Ang propetisang si Debora, na naghuhukom noon 
sa Israel, ay humimok kay Barak na manguna sa 
pagpapalaya sa bayan. Pumayag si Barak, ngunit sa 
kundisyon na sasamahan siya ni Debora. Sumang- 
ayon naman ito, ngunit sinabi niya kay Barak na 
ipagbibili ni Jehova si Sisera, ang pinuno ng mga 
hukbo ni Jabin, sa kamay ng isang babae.---Huk 
4:4-9. 

Nangalap si Barak ng 10,000 lalaki mula sa Nepta- 
li, Zebulon, at sa iba pang mga tribo ng Israel (Huk 
4:6; 5:9-18) at umahon sa Bundok Tabor. Nang ma- 
rinig ito ni Sisera at ng kaniyang mga hukbo na na- 
sasangkapan ng 900 karo na may mga lingkaw na 
bakal, humayo sila upang sagupain ang mga Israe- 
lita sa kahabaan ng tuyong sahig ng Kison (sa Kapa- 
tagan ng Jezreel). Sa pangunguna ni Barak, ang 
hukbong Israelita, na di-gaanong nasasandatahan, 
ay buong-tapang na bumaba mula sa Bundok Tabor, 
handa nang makipagbaka sa mga Canaanitang may 
kumpletong baluti. Ngunit ang Kison ay naging 
isang rumaragasang ilog, na pumigil sa mga karo 
ng kaaway. Tunay nga, “mula sa langit ay nakipag- 
laban ang mga bituin, mula sa kanilang mga landas 
ay nakipaglaban sila kay Sisera. Tinangay sila ng 
ilog ng Kison.” Sinamantala ni Barak at ng kaniyang 
mga tauhan ang pagkakataon, at sinasabi ng ulat: 
“Ang buong kampo ni Sisera ay bumagsak sa pama- 
magitan ng talim ng tabak. Walang naiwan kahit 
isa.”--Huk 5:20-22, 4:10-16. 

Si Sisera naman, matapos iwanan ang kaniyang 
karo at ang kaniyang napaliligirang hukbo, ay tu- 
makas at nanganlong sa tolda ni Jael, na asawa ni 
Heber, isang Kenita na may pakikipagpayapaan kay 
Jabin. Naging mapagpatuloy si Jael kay Sisera, ngu- 
nit habang natutulog ito, pinatay niya ito sa pama- 
magitan ng pagtatarak sa pilipisan nito ng isang 
pantoldang tulos na pinatagos niya hanggang sa 
lupa. Nang dumating si Barak, pinapasok siya ni Jael 
sa loob ng tolda, kung saan nakita niya na nagkato- 
too ang salita ni Jehova, talaga ngang ipinagbili si 
Sisera sa kamay ng isang babae. (Huk 4:17-22: 5:24- 
27) Pagkatapos nito, ang kamay ng nagtagumpay 
na mga Israelita ay “patuloy na bumigat nang bu- 
migat laban kay Jabin na hari ng Canaan, hanggang 
sa malipol nila si Jabin.” Dahil dito, ang lugar na 
iyon sa Israel ay “hindi na nagkaroon ng kaligaligan 
sa loob ng apatnapung taon.”---Huk 4:23, 24: 5:31. 

Bilang halimbawa ng katapatan, si Barak ay bina- 
banggit na kasama sa mga indibiduwal na “sa pa- 
mamagitan ng pananampalataya ay lumupig ng 
mga kaharian sa labanan, . . . naging magiting sa 
digmaan, dumaig sa mga hukbo ng mga banyaga.” 
--Heb 11:32-34. 


340 


Maaaring si Barak ang “Bedan” sa 1 Samuel 12:11 
(kung ibabatay sa LXX at SY).--Tingnan ang BEDAN 
Blg. 1. 


BARAKEL [Diyos ang Nagpala]. Ama ng kaibi- 
gan ni Job na si Elihu, isang Buzita, malamang na 
isang inapo ng pamangkin ni Abraham na si Buz. 
--Job 32:2, 6; Gen 22:20, 21. 


BARAKIAS [Si Jehova ang Nagpala]. Ama ng 
Zacarias na pinaslang “sa pagitan ng santuwaryo at 
ng altar.”--Mat 23:35, Luc 11:50, 51. 

May kinalaman sa mga salitang “anak ni Bara- 
kias,” hindi matatagpuan ang mga ito sa ulat ni Lu- 
cas, at ang mga ito ay wala sa ulat ni Mateo sa Co- 
dex Sinaiticus (orihinal na eskriba). Sinasabi ng iba 
na si Jehoiada, na ama ng isang Zacarias na pinas- 
lang, ay maaaring may dalawang pangalan, gaya sa 
kaso ng ibang mga tauhan sa Bibliya.---Ihambing 
ang Mat 9:9 at Mar 2:14: Mat 10:2, 3. 

Karaniwang ipinapalagay na ang tinutukoy rito ni 
Jesus ay si Zacarias na “anak ni Jehoiada na saser- 
dote.” (2Cr 24:20-22) Ito ang pinakalohikal na kon- 
klusyon, yamang ang Mga Cronica ay itinatala bi- 
lang panghuling aklat sa tradisyonal na Judiong 
kanon, sa gayon ay masasabing si Abel ang una sa 
mga taong matuwid na pinaslang sa ulat ng He- 
breong Kasulatan at si Zacarias naman ang huli. 
Ayon sa 2 Cronica 24:21, pinaslang si Zacarias “sa 
looban ng bahay ni Jehova.” Ang altar ng handog na 
sinusunog ay nasa pinakaloob na looban, na nasa la- 
bas at nasa harap ng pasukan ng santuwaryo. Tu- 
tugma ito sa sinabi ni Jesus na pinangyarihan ng 
insidente, samakatuwid nga ay “sa pagitan ng san- 
tuwaryo at ng altar.” 

Hinggil kina Abel at Zacarias, inihula na magka- 
karoon ng pagsusulit dahil sa pagbububo ng kani- 
lang dugo. (Gen 4:10, 2Cr 24:22) Bukod diyan, ma- 
laki ang pagkakatulad ng mga kalagayan at mga 
pangyayari noong mga araw ni Zacarias na anak ni 
Jehoiada at niyaong sa salinlahing nabubuhay no- 
ong panahong bigkasin ni Jesus ang mga salitang 
iyon. Nang mamamatay na si Zacarias, sinabi niya: 
“Tingnan nawa ito ni Jehova at singilin.” Di-nagta- 
gal, nagsimulang matupad ang kaniyang makahu- 
lang mga salita. Isang maliit na hukbong Siryano 
ang umahon, at ibinigay ni Jehova sa kamay ng 
mga ito ang isang malaking hukbong militar ng 
Juda, anupat ang mga prinsipe ng Juda ay lubusang 
nilipol at sinamsaman. Ang mga Siryano ay nagla- 
pat ng mga kahatulan kay Jehoas at iniwan nila 
siyang may maraming karamdaman, pagkatapos 
ay pinaslang siya ng kaniyang mga lingkod. (2Cr 
24:23-25) Matapos banggitin ang pagkakasala sa 
dugo niyaong mga kausap niya, sinabi ni Jesus: 
“Ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa sa- 


341 


linlahing ito.” (Mat 23:36) Ang hula ni Jesus ay na- 
tupad sa Jerusalem at Judea noong 70-73 C.E. 


BARBARO. Ang pag-uulit na “bar bar” sa Grie- 
gong bar'baros ay nagpapahiwatig ng ideya ng pag- 
kautal, pagngawa, o pagsasalitang di-maintindihan, 
kaya naman ang terminong “barbaro” ay orihinal 
na ikinapit ng mga Griego sa isang banyaga, parti- 
kular na sa isa na nagsasalita ng ibang wika. Noong 
panahong iyon, hindi ito nagpapahiwatig ng pagi- 
ging di-sibilisado, kagaspangan, o kawalan ng ka- 
gandahang-asal, ni nagbabadya man ito ng pagka- 
muhi. Ang “barbaro” ay isa lamang termino na 
ginagamit upang tukuyin ang mga di-Griego bilang 
naiiba sa mga Griego, kung paanong ibinubukod ng 
terminong “Gentil” ang mga di-Judio mula sa mga 
Judio. Hindi naman tumututol o naiinsulto ang mga 
di-Griegong ito kapag tinatawag silang mga barba- 
ro. Ginagamit ng ilang Judiong manunulat, kabi- 
lang na si Josephus, ang terminong ito upang tumu- 
koy sa kanilang sarili (Jewish Antiquities, XIV, 187 
[x, 1]: Against Apion, 1, 58 [11]): tinawag din ng 
mga Romano ang kanilang sarili na mga barba- 
ro hanggang noong tanggapin nila ang kulturang 
Griego. Kaya sa liham ni Pablo sa mga taga-Roma, 
ang di-mapanghamak na kahulugang ito ang nasa 
isip niya nang gamitin niya ang panlahatang pana- 
nalita na, “Kapuwa sa mga Griego at sa mga Barba- 
rO.”--Ro 1:14. 

Ang wika ng mga Griego ang pangunahing salik 
na nagbubukod sa kanila mula sa mga barbaro, 
kaya naman ang terminong ito ay partikular nang 
tumukoy sa mga taong hindi nagsasalita ng Griego, 
gaya halimbawa niyaong mga naninirahan sa Malta 
na nagsasalita ng ibang wika. Sa kasong ito, isinalin 
ng Bagong Sanlibutang Salin ang kahulugan ng 
bar'baroi bilang “mga taong may wikang banyaga.” 
(Gaw 28:1, 2, 4) Noong sumusulat siya hinggil sa ka- 
loob na mga wika, makalawang ulit na tinawag ni 
Pablo na bar'ba-ros (“banyaga”) yaong isa na nagsa- 
salita ng di-maintindihang wika. (1Co 14:11, ting- 
nan din ang Col 3:11.) Sa gayunding paraan ginamit 
ng Griegong Septuagint ang bar'ba-ros sa Awit 113:1 
(114:1 sa mga bersiyong Hebreo at Ingles) at sa Eze- 
kiel 21:36 (21:31 sa Ingles). 

Dahil itinuring ng mga Griego na mas nakahihi- 
git ang kanilang wika at kultura kaysa sa lahat ng 
iba pa, at dahil pinakitunguhan sila ng kanilang 
mga kaaway nang walang pakundangan, ang ter- 
minong “barbaro” ay unti-unting nagkaroon ng ma- 
panghamak na kahulugan. 


BAR-HUMITA. Isang naiibang anyo ng Ba- 
harumita, isang taong naninirahan sa nayon ng Ba- 
hurim.---Ihambing ang 2Sa 23:31 at 1Cr 11:33, ting- 
nan ang BAHARUMITA: BAHURIM. 


BARKO 


BARIAS [Takas]. Malayong inapo ni David sa 
pamamagitan ni Solomon.-- 1Cr 3:1, 10, 22. 


BAR-JESUS [Anak ni Jesus]. Isang Judio mula 
sa Pafos sa pulo ng Ciprus noong unang siglo C.E., 
na “isang manggagaway, isang bulaang propeta.” 
(Gaw 13:6) Ang propesyonal na pangalan o titu- 
long ginamit niya ay Elimas, na nangangahulugang 
“Manggagaway.”---Tingnan ang ELIMAS. 

Lumilitaw na hawak noon ni Bar-Jesus ang ma- 
impluwensiyang posisyon bilang mahiko ng korte at 
tagapayo ni Sergio Paulo, ang Romanong proconsul 
sa Pafos. Yamang siya'y isang “saserdote” ng kul- 
to ng panghuhula, natural lamang na kokontrahin 
ni Bar-Jesus ang Kristiyanismo. Sa pagnanais ni- 
yang maingatan ang kaniyang posisyon na malakas 
pagkakitaan, may-pagmamatigas niyang sinalan- 
sang ang pangangaral nina Pablo at Bernabe. Kaya, 
nang “may-pananabik na hinangad [ni Sergio Paulo] 
na marinig ang salita ng Diyos,” si Elimas ay “nag- 
simulang sumalansang sa kanila, na hinahangad na 
italikod sa pananampalataya ang proconsul.”---Gaw 
13:7, 8. 

Nang magkagayon, tiningnan ni Pablo sa mata 
ang Satanikong manggagaway na ito, at nang siya 
ay “mapuspos ng banal na espiritu,” sinabi niya: 
“O taong puno ng bawat uri ng pandaraya at bawat 
uri ng kabuktutan, ikaw na anak ng Diyablo, ikaw 
na kaaway ng bawat bagay na matuwid, hindi mo 
ba titigilan ang pagpilipit sa matuwid na mga daan 
ni Jehova? Buweno, kung gayon, narito! ang kamay 
ni Jehova ay nasa iyo, at mabubulag ka, na hindi 
makakakita ng liwanag ng araw sa isang yugto ng 
panahon.” Kaagad-agad ay nabulag si Bar-Jesus. 
Pagkakita sa unang iniulat na himalang ito ni Pablo, 
ang proconsul ay lubhang namangha sa turo ni Je- 
hova, at agad niyang tinanggap ang mensahe at 
siya'y “naging mananampalataya. ”--Gaw 13:9-12. 


BARKO. Isang malaking sasakyan na naglala- 
yag sa dagat. Pahapyaw lamang na binabanggit sa 
Bibliya ang mga barko, pagbabarko, at ang mga ka- 
sangkapan ng barko, gayunma'y naglalaan ito ng 
ilang impormasyon tungkol sa mga barko noong pa- 
nahon ng Bibliya. Ang ibang mga paglalarawan ng 
sinaunang mga barko ay halaw sa mga ulat ng ka- 
saysayan ng iba't ibang bansa o sa iginuhit na mga 
larawan ng mga barkong pangkalakal, mga labanan 
sa dagat, at iba pa. 

Mga Barko ng mga Ehipsiyo. Mga tambong 
papiro na pinagsanib-sanib at pinagtali-tali ang ma- 
teryal na ginamit sa maraming uri ng sasakyang 
pantubig ng mga Ehipsiyo. Iba-iba ang laki ng mga 
ito, mula sa maliliit na bangkang pang-ilog na ma- 
kapaglululan ng iisa o iilang mangangaso o mangi- 
ngisda, at na mabilis na mapatatakbo sa kahabaan 


BARKO 


ng Nilo sa pamamagitan ng pagsagwan, hanggang 
sa malaki at may-layag na sasakyang-dagat na may 
nakakurbang proa at napakatibay anupat nakapag- 
lalayag sa laot ng dagat. Gumamit din ang mga 
Etiope at mga Babilonyo ng mga sasakyang pantu- 
big na yari sa tambo, nagkaroon din ang Babilonya 
ng isang malaking pangkat ng mga barko na may 
mga gaod. 

Isang relyebe sa Medinet Habu ang nagsasalara- 
wan sa mga Ehipsiyong sasakyang-dagat na may 
palo at layag, at sa tuktok ng palo ay may maliit na 
platapormang bantayan. Pinatatakbo rin ang mga 
ito sa pamamagitan ng mga gaod, at isang malaking 
sagwan sa popa ang nagsisilbing timon. Ang proa 
ay may wangis ng ulo ng babaing leon na sa bibig 
nito ay may katawan ng isang taong Asiano. 

Tinatawid noon ang Dagat Mediteraneo ng mala- 
laking barko na may parihabang mga layag at ma- 
higit sa 20 gaod, na malamang ay may kilya sa 
pinakagitna. Noong panahon ni Moises, mayroon 
nang mga barko na naglalayag sa karagatan. Ipina- 
kikita ito ng babalang ibinigay ni Jehova sa Kapata- 
gan ng Moab na, kung magiging masuwayin ang 
mga Israelita, ibabalik sila sa Ehipto sa pamamagi- 
tan ng mga barko,” upang doon sila ibenta sa pami- 
lihan ng mga alipin.---Deu 28:68. 

Mga Barko ng mga Taga-Fenicia. Nang iha- 
lintulad ng propetang si Ezekiel (27:3-7) ang lunsod 
ng Tiro sa isang magandang barko, nagbigay siya 
ng mga detalye na naglalarawan sa isang barko ng 
mga taga-Fenicia. Ito ay may mga tabla na matibay 
na enebro, isang nagsosolong palo na yari sa sedro 
mula sa Lebanon, at mga gaod na nanggaling sa 
“mga dambuhalang punungkahoy,” posibleng ensi- 
na, mula sa Basan. Ang proa nito, malamang na ma- 
taas at nakakurba, ay gawa sa tablang sipres na ki- 
nalupkupan ng garing. Ang layag nito ay yari sa 
kinulayang lino mula sa Ehipto, at ang pantabing 
nito sa kubyerta (marahil upang magbigay ng lilim) 
ay yari naman sa tininang lana. Ang mga dugtu- 
ngan ng barko ay tinapalan. (Eze 27:27) Ang mga 
taga-Fenicia ay mga dalubhasang magdaragat, anu- 
pat nakipagkalakalan sila nang malawakan sa rehi- 
yon ng Mediteraneo at nakararating maging hang- 
gang sa Tarsis (malamang ay Espanya). Naniniwala 
ang ilan na nang maglaon, ang terminong “mga bar- 
kong Tarsis,” o “mga barko ng Tarsis,” ay ginamit 
upang tumukoy sa uri ng barko na ginamit ng mga 
taga-Fenicia sa pakikipagkalakalan sa malayong da- 
kong iyon, samakatuwid nga, isang matibay na sa- 
sakyang-dagat na nakapagbibiyahe sa malalayong 
lugar. (1Ha 22:48, Aw 48:7; Isa 2:16, Eze 27:25) Po- 
sibleng ganitong uri ng barko ang sinakyan ni Jonas 
noong tumakas siya. Mayroon itong kubyerta kung 
kaya may espasyo sa ilalim para sa kargamento at 
mga pasahero.---Jon 1:3, 5. 


342 


Isang eskultura ni Senakerib ang nagsasalarawan 
sa isang barko ng mga taga-Fenicia na may istrak- 
tura sa ibabaw ng kubyerta, isang doblihang anda- 
na ng mga tagagaod, isang layag, at isang tabing sa 
palibot ng mataas na kubyerta na kinasasabitan ng 
mga kalasag. Mahaba at matulis ang proa ng bar- 
kong pandigmang ito. 

Mga Barko ng mga Hebreo. Nang mamayan 
na sila sa Lupang Pangako, binanggit na ang Dan ay 
nanahanan nang ilang panahon sa mga barko (Huk 
5:17), na posibleng tumutukoy sa nakaatas na teri- 
toryo nito na malapit sa baybayin ng Filistia. (Jos 19: 
40, 41, 46) Ang teritoryo ng Aser ay nasa kahabaan 
ng baybaying dagat at kasama rito ang mga lunsod 
ng Tiro at Sidon (bagaman walang katibayan na na- 
kuha ng Aser ang mga lunsod na ito). Ang mga tri- 
bo naman ng Manases, Efraim, at Juda ay may te- 
ritoryo sa kahabaan ng Baybayin ng Mediteraneo, 
kung kaya pamilyar din sila sa mga barko. (Jos 15: 
1, 4: 16:8, 17:7, 10) Nagkaroon din ng lupain ang 
Manases, Isacar, at Neptali sa tabi ng Dagat ng Ga- 
lilea o malapit dito. 

Bagaman lumilitaw na matagal nang gumagamit 
ng mga bangka ang mga Israelita, maliwanag na si 
Solomon ang unang tagapamahala sa Israel na nag- 
taguyod sa kahalagahan ng pangkomersiyong pag- 
babarko. Sa tulong ni Hiram, gumawa siya ng isang 
pangkat ng mga barkong pangkargamento na nag- 
layag mula sa Ezion-geber hanggang sa Opir. (1Ha 
9:26-28: 10:22; 2Cr 8:17, 18, 9:21) Ang mga tauhan 
ng mga sasakyang-dagat na ito ay mga Israelita at 
makaranasang mga marino mula sa Tiro. Tuwing 
ikatlong taon, ang mga barkong ito ay nag-uuwi ng 
mga kargamentong ginto, pilak, garing, mga ung- 
goy, at mga paboreal.---1Ha 9:27: 10:22. 

Nang maglaon, si Haring Jehosapat ng Juda ay 
nakisosyo sa balakyot na si Haring Ahazias ng Isra- 
el sa paggawa ng mga barko sa Ezion-geber upang 
ipadala sa Opir para mag-uwi ng ginto: ngunit bina- 
balaan siya ni Jehova na hindi Siya sang-ayon sa al- 
yansang ito. Alinsunod dito, nagiba ang mga barko 
sa Ezion-geber, at lumilitaw na tinanggihan ni Jeho- 
sapat ang kahilingan ni Ahazias na muling magpa- 
dala ng mga barko.---1Ha 22:48, 49: 2Cr 20:36, 37. 

Ginamit sa pakikipagdigma sa dagat. Ang 
ilang barko ay pangunahin nang dinisenyo para sa 
pakikipagdigma sa dagat. Ang gayong mga barko 
ay may mahaba, mababa, at makitid na kaha at pi- 
natatakbo sa pamamagitan ng isa o mas marami 
pang andana ng mga gaod. 

Sa Isaias 33:21, 22, iniuulat ng propeta na sinasa- 
bi ng mga tumatahan sa Jerusalem: “Doon ang Isa 
na Maringal, si Jehova, ay magiging isang dako ng 
mga ilog para sa atin, ng mga kanal na maluluwang. 
Doon ay walang pangkat ng mga barko [sa literal, 


343 


pangkat ng mga barkong may mga gaod] ang paro- 
roon, at walang maringal na barko ang tatawid 
doon. Sapagkat si Jehova ang ating Hukom, si Jeho- 
va ang ating Tagapagbigay-batas, si Jehova ang 
ating Hari, siya ang magliligtas sa atin.” Ang Jerusa- 
lem ay walang malalaking ilog o kanal na pandepen- 
sa laban sa pagsalakay. Gayunman, kung paanong 
ipinagsanggalang ng mga ilog at mga kanal ang 
mga lunsod na gaya ng Babilonya at No-amon (Na 
3:8), ipagsasanggalang din ni Jehova ang Jerusalem. 
Napakalakas ng “mga ilog" na ito ng pagliligtas ng 
Diyos anupat ang malalakas na hukbo ng kaaway, na 
isinasagisag ng isang pangkat ng mga barko ng ka- 
away o ng isang maringal na barko, ay mawawasak 
sa makapangyarihang “tubig” kung aahon sila laban 
sa Jerusalem. Sa gayon, sa makasagisag na paraan, 
tiniyak ni Jehova sa Jerusalem na ito'y magiging ti- 
wasay dahil siya mismo, bilang namamahalang Hari 
nito, ang magtatanggol sa lunsod upang iligtas ito. 

Noong Unang Siglo C.E. Noong unang sig- 
lo C.E., marami at sari-saring barkong pangkalakal 
ang nagpaparoo't parito sa katubigan ng Meditera- 
neo. Ang ilan sa mga ito ay mga sasakyang-dagat 
na namamaybay lamang, gaya ng barko mula sa 
Adrameto kung saan lumulan si Pablo, bilang isang 
bilanggo, at naglayag mula sa Cesarea patungong 
Mira. (Gaw 21:1-6, 27:2-5) Gayunman, ang barkong 
pangkalakal na sinakyan ni Pablo sa Mira ay malaki 
at may lulang trigo at mga tripulante at mga pasa- 
hero na may kabuuang 276 katao. (Gaw 27:37, 38) 
Iniuulat ni Josephus na minsan ay naglayag siya sa- 
kay ng isang barko na may lulang 600 katao.— The 
Life, 15 (3). 

Maraming beses na naglakbay si Pablo sakay ng 
mga barko, tatlong beses siyang nakaranas ng pag- 
kawasak ng barko bago ang paglalakbay na ito. (2Co 
11:25) Sa pagkakataong ito, nakasakay siya sa isang 
naglalayag na barko na may isang pangunahing la- 
yag at isang layag sa unahan at inuugitan ng dala- 
wang malalaking gaod na nasa popa. Kadalasan, 
ang gayong mga barko ay may roda na kumakata- 
wan sa partikular na mga diyos o mga diyosa. 
(Ang barkong sinakyan ni Pablo pagkatapos nito ay 
may roda na “Mga Anak ni Zeus.”) (Gaw 28:11) 
Isang maliit na bangka ang hila-hila ng barkong ito. 
Ginagamit iyon upang makarating sa dalampasi- 
gan kapag ang barko ay nakaangkla malapit sa 
isang baybayin. Upang hindi ito maapawan ng tubig 
o madurog, ang maliit na bangka ay iniaangat ka- 
pag may bagyo. Dahil sa lakas ng bagyo sa biya- 
heng ito ni Pablo, tinalian ng mga magdaragat ang 
barko sa ilalim nito (lumilitaw na nagparaan sila ng 
mga lubid o mga tanikala sa ilalim ng kasko ng bar- 
ko mula sa isang panig tungo sa kabila upang suha- 
yan ito), ibinaba nila ang kasangkapang panlayag 
(maliwanag na ang mga lubid at mga tanikala ng la- 


BARSABAS 


yag), inihagis sa dagat ang lulang trigo, itinapon 
ang kagamitan ng barko, at itinali ang mga sagwan 
na panimon (upang hindi masira ang mga ito). 
--Gaw 27:6-19, 40. 

Sa Dagat ng Galilea. Malimit banggitin ng 
mga Ebanghelyo ang mga bangkang naglalayag sa 
Dagat ng Galilea. Maliwanag na ang mga ito ay pa- 
ngunahin nang ginamit sa pangingisda sa pamama- 
gitan ng mga lambat (Mat 4:18-22, Luc 5:2; Ju 
21:2-6), bagaman nangingisda rin sila noon sa pa- 
mamagitan ng mga kawil. (Mat 17:27) May mga 
pagkakataong gumamit si Jesus ng bangka na nag- 
silbing entablado na mula roon ay nangaral siya sa 
mga pulutong na nasa kalapit na baybayin (Mat 
13:2: Luc 5:3): siya at ang kaniyang mga apostol ay 
madalas sumakay sa mga bangka bilang trans- 
portasyon. (Mat 9:1, 15:39, Mar 5:21) Ang gayong 
bangka ay pinatatakbo sa pamamagitan ng mga 
gaod o ng isang maliit na layag. (Mar 6:48, Luc 8:22) 
Bagaman hindi inilalarawan ng Bibliya ang mga 
bangkang pangisdang ito, ang ilan sa mga ito ay 
malalaki anupat nakapaglululan ng 13 katao o higit 
pa.--Mar 8:10, Ju 21:2, 3, tingnan ang MARINERO. 

Angkla. Sa abot ng ating nalalaman, ang unang 
mga angkla ay yari sa bato at ibinababa mula sa 
unahan ng barko. Nang maglaon, mga angklang ka- 
hoy na hugis-pangawit at may pabigat na bato 
o metal ang ginamit sa Mediteraneo. Ang ilan ay 
may mga sangang yari sa tingga. Isang angkla 
na natuklasan malapit sa Cirene ang tumitimbang 
nang mga 545 kg (1,200 Ib). Nang maglaon, mga 
angklang yari sa purong metal ang ginamit, na ang 
ilan ay kahugis ng angkla na pamilyar sa marami at 
ang iba naman ay may dalawang pangawit. Apat na 
angkla ang inihagis ng mga magdaragat mula sa 
popa ng barkong sinakyan ni Pablo (ang kaugali- 
ang sinusunod kung minsan kapag nagpapalipas ng 
unos). (Gaw 27:29, 30, 40) Isang pang-arok na ting- 
ga naman ang ginamit upang alamin ang lalim ng 
tubig.--Gaw 27:28. 

Ginamit ng apostol na si Pablo ang terminong 
“angkla” sa makasagisag na paraan nang kausapin 
niya ang kaniyang espirituwal na mga kapatid kay 
Kristo, anupat tinawag niya ang pag-asang inila- 
gay sa harap nila bilang “angkla para sa kaluluwa.” 
--Heb 6:19; ihambing ang Efe 4:13, 14: San 1:6-8. 


BARKOS. Ninuno ng ilang Netineong bumalik 
sa Jerusalem kasama ni Zerubabel.--Ezr 2:43, 53: 
Ne 7:46, 55. 


BARSABAS. Maaaring ito ay isang apelyido 
o isa lamang idinagdag na pangalan na ibinigay sa 
dalawang indibiduwal: kay Jose, na may huling pa- 
ngalang Justo, ang kandidatong hindi napili para sa 
pagka-apostol na nabakante ni Hudas Iscariote, at 
kay Hudas, na sumama kina Pablo, Bernabe, at 


BARTIMEO 


Silas mula sa Jerusalem patungong Antioquia no- 
ong mga 49 C.E. Walang katibayan na ang dala- 
wang lalaking ito ay magkapatid.--Gaw 1:23, 15:22, 
tingnan ang HUDAS Blg. 7: Jose Blg. 11. 


BARTIMEO [Anak ni Timeo (Pinarangalan)]. 
Isang pulubing bulag na ang paningin ay isinauli ni 
Jesus. Si Bartimeo at ang kasama niya na hindi pi- 
nanganlan ay nakaupo sa labas ng Jerico nang du- 
maan si Jesus at ang isang pulutong. Nagtanong si 
Bartimeo kung bakit nagkakagulo, at nang masabi 
sa kaniya ang dahilan, nagsimula siyang sumigaw: 
“Anak ni David, Jesus, maawa ka sa akin!" Pinagsa- 
bihan siya ng iba na tumahimik, ngunit lalo pa 
siyang nagpumilit. Nang tawagin siya ni Jesus, iti- 
napon niya ang kaniyang panlabas na kasuutan, 
nagmadaling pumaroon sa Panginoon, at nagsuma- 
mong panumbalikin ang kaniyang paningin. Palib- 
hasa'y nakita ang pananampalataya ng lalaki at 
nahabag, pinagaling ni Jesus si Bartimeo, at pagka- 
tapos ay sumunod ito sa kaniya, na niluluwalha- 
ti ang Diyos.--Mar 10:46-52, Mat 20:29-34, Luc 
18:35-43. 

Sa pag-uulat ng pangyayaring ito, sinabi nina 
Marcos at Mateo na naganap ito nang si Jesus ay 
‘papalabas mula sa Jerico, ngunit sinabi naman ni 
Lucas na ito ay “habang papalapit siya [si Jesus] sa 
Jerico.” (Mat 20:29: Mar 10:46: Luc 18:35) May ilan 
na nagsasabing ang mga ito ay tumutukoy sa dala- 
wang magkaibang insidente. Ganito ang isinulat ni 
Joseph P. Free tungkol dito: “Gayunman, ang arkeo- 
lohiya ay higit na nagbigay-linaw sa tila pagkakasa- 
lungatang ito. Sa maagang bahagi ng ikadalawam- 
pung siglo A.D., si Ernest Sellin ng German Oriental 
Society (1907-1909) ay nagsagawa ng mga paghu- 
hukay sa Jerico. Ipinakita ng mga paghuhukay na 
ang Jerico noong panahon ni Jesus ay isang dobli- 
hang lunsod . . . Ang lumang Judiong lunsod ay 
mga isang milya ang layo mula sa Romanong lun- 
sod. Kasuwato ng katibayang ito, maaaring ang ti- 
nutukoy ni Mateo ay ang Judiong lunsod na pi- 
nanggalingan ni Kristo, samantalang ang tinutukoy 
naman ni Lucas ay ang Romanong lunsod, kung 
saan papunta pa lamang doon si Kristo. Kaya nga, 
sa Kaniyang paglalakad mula sa lumang lunsod pa- 
tungo sa bagong lunsod, nakatagpo ni Kristo ang 
bulag na si Bartimeo at saka pinagaling. ”---Archae- 
ology and Bible History, 1964, p. 295. 


BARTOLINA. Isang madilim at maliit na silid, 
na kadalasa'y nasa ilalim ng lupa at ginagamit na 
bilangguan. Ang salitang Hebreo para sa “bartolina” 
(masger') ay nagmula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “isara.” (Gen 19:6, Huk 3:23) Sa paki- 
ramdam ni David ay para siyang nasa bartolina no- 
ong nagtatago siya sa isang yungib dahil tinutugis 


344 


siya ni Haring Saul. Waring napakadilim ng kani- 
yang kalagayan, laging nanganganib ang kaniyang 
buhay, may mga bitag na nakaumang sa landas 
niya, at wala nang ibang dakong matatakbuhan. Na- 
nalangin siya kay Jehova na palayain siya. (Aw 
142:7) Ginamit ni Isaias ang terminong ito sa maka- 
sagisag na paraan sa dalawang talata: (1) Hinggil sa 
pagtutuon ni Jehova ng pansin sa “hukbo ng kai- 
taasan” (posibleng tumutukoy sa masuwaying mga 
anghel) at sa “mga hari sa lupa,” sinabi ng propeta 
na ang mga ito ay “ikukulong sa bartolina” at pagtu- 
tuunan ng pansin “pagkatapos ng maraming araw,” 
marahil ay tumutukoy sa pansamantalang pagpapa- 
laya sa masuwaying mga anghel. (Isa 24:21, 22: 
ihambing sa Apo 20:1-3.) (2) Sa Isaias 42:7, binang- 
git ng propeta ang bartolina nang ihula niya ang 
isang paglaya mula sa espirituwal na kadiliman at 
pagkabilanggo. Sa ilalim ng pagkasi, ikinapit ng ma- 
tanda nang si Simeon ang huling nabanggit na hula 
doon sa mga dadalhan ni Jesu-Kristo ng liwanag 
ng katotohanan.---Luc 2:25-32, tingnan ang BILANG- 
GUAN. 


BARTOLOME [Anak ni Tolmai]. Isa sa 12 apos- 
tol ni Jesus, karaniwang ipinapalagay na si Natana- 
el. Kung paghahambingin ang mga ulat ng Ebang- 
helyo, mapapansin na pinag-uugnay ni Mateo at ni 
Lucas sina Bartolome at Felipe, gaya rin ng pag- 
uugnay ni Juan sa pangalang Natanael kay Felipe. 
(Mat 10:3, Luc 6:14: Ju 1:45, 46) Para sa mga detal- 
ye ng gawain ng apostol na ito, tingnan ang NATA- 
NAEL. 


BARUC [Pinagpala]. 

1. Ang eskribang kalihim ni Jeremias. Si Baruc 
ay anak ni Nerias at kapatid ni Seraias, ang pinu- 
nong tagapangasiwa ni Zedekias na bumasa ng ba- 
lumbon ni Jeremias sa tabi ng Eufrates.---Jer 32:12, 
51:59-64. 

Noong ikaapat na taon ni Haring Jehoiakim, 
625 B.C.E., sinimulang isulat ni Baruc sa isang ba- 
lumbon ang makahulang mensahe hinggil sa kapa- 
hamakan ng Jerusalem, na idinikta ni Jeremias. 
Sa pagtatapos ng taglagas ng sumunod na taon, 
624 B.C.E., binasa ni Baruc nang malakas ang ba- 
lumbon “sa pandinig ng buong bayan” sa may pasu- 
kan ng bahay ni Jehova. Pagkatapos ay ipinatawag 
siya upang basahin iyon sa isang kapulungan ng 
mga prinsipe, at palibhasa'y naantig sila sa kanilang 
narinig at natakot sa mangyayari kapag ang salita 
ay nakarating sa pandinig ng hari, hinimok nila sina 
Baruc at Jeremias na magtago. Nang basahin kay 
Jehoiakim ang balumbong naglalaman ng pagtulig- 
sa, sinunog niya ito nang pira-piraso at iniutos na 
dalhin sa harap niya sina Baruc at Jeremias, “ngu- 
nit iningatan silang nakakubli ni Jehova.” Sa muling 


345 


pagdidikta ni Jeremias, sumulat si Baruc ng isa 
pang balumbon na katulad ng una, ngunit naglala- 
man ng ‘mas marami pang salita” mula sa bibig ni 
Jehova.---Jer 36:1-32. 

Pagkaraan ng 16 na taon, noong ikasampung taon 
ni Zedekias, ilang buwan na lamang bago samsa- 
man ang Jerusalem, kinuha ni Baruc ang mga kasu- 
latan ng ari-arian na binili ni Jeremias mula sa 
isang pinsan nito at inilagay ang mga iyon sa isang 
sisidlang luwad upang ingatan at itago.--Jer 32: 
1, 9-16. 

Noong isang pagkakataon habang isinusulat ang 
unang balumbon, dumaing si Baruc dahil sa kani- 
yang panghihimagod, ngunit binabalaan siya ni Je- 
hova: ‘Huwag kang patuloy na humanap ng mga da- 
kilang bagay para sa iyong sarili. Gayunman, dahil 
sa kaniyang katapatan, pinangakuan siya na siya ay 
iingatan at ililigtas 'sa lahat ng dako na kaniyang 
paroroonan.” Natupad ito hindi lamang noong pana- 
hon ng kahila-hilakbot na pagkubkob sa Jerusalem 
kundi maging pagkatapos nito nang sila ni Jeremias 
ay pilitin ng mapaghimagsik na taong-bayan na bu- 
mabang kasama ng mga ito sa Ehipto.---Jer 45:1-5, 
43:4-7. 

2. Anak ni Zabai, si Baruc ay “gumawa nang bu- 
ong sigasig” upang tulungan si Nehemias sa muling 
pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem. (Ne 3:20) Po- 
sibleng siya rin ang Blg. 3. 

3. Isang saserdote na ang inapo, kung hindi man 
siya mismo, ay nagpatotoo sa “mapagkakatiwalaang 
kaayusan” ni Nehemias. (Ne 9:38: 10:1, 6, 8) Kung si 
Baruc mismo ang nagtatak sa kasunduang ito, ma- 
aaring siya rin ang Blg. 2. 

4. Ama o ninuno ni Maaseias na naninirahan sa 
Jerusalem noong panahon ni Nehemias. Isang inapo 
ni Juda.---Ne 11:4-6. 


BARZILAI [Yari sa Bakal]. 


1. Isang Meholatita na ang anak na si Adriel ay 
napangasawa ng anak ni Saul na si Merab.---1Sa 
18:19: 2Sa 21:8. 

2. Isang mayamang Gileadita, “isang lubhang 
dakilang tao,” mula sa bayan ng Rogelim. Si Barzilai 
ay isa sa tatlong lalaking tumulong kay David at sa 
hukbo nito sa pamamagitan ng paglalaan ng pagka- 
in at mga higaan noong panahong maghimagsik si 
Absalom. (2Sa 17:27-29) Noong pabalik na si David 
sa Jerusalem, inihatid ni Barzilai sa Jordan ang ka- 
nilang pangkat, ngunit dahil sa siya'y may-edad na 
(“Ako ay walumpung taong gulang na ngayon”), ti- 
nanggihan niya ang alok ni David na maging baha- 
gi ng maharlikang korte, at sa halip ay ipinasama 
niya si Kimham bilang kaniyang kapalit. Sa pa- 
mamaalam, hinalikan at pinagpala siya ni David. 
(2Sa 19:31-40) Nang malapit nang mamatay si Da- 


BASAN 


vid, naalaala niya si Barzilai at hiniling niya kay So- 
lomon na magpakita ng kabaitan sa mga anak nito 
sa pamamagitan ng pagsasaayos na ang mga ito ay 
'maging kabilang sa mga kumakain sa kaniyang 
mesa.'--1Ha 2:7. 

3. Isang saserdote na nakapangasawa ng isang 
anak ni Barzilai na Gileadita (malamang na ang 
Blg. 2): tinawag siya sa pangalan ng kaniyang biye- 
nan. Nang magbalik ang kaniyang mga inapo mula 
sa pagkatapon sa Babilonya, hindi nila masumpu- 
ngan ang kanilang pagkakarehistro sa mga rekord 
ng talaangkanan kung kaya hindi sila naging kuwa- 
lipikado sa pagkasaserdote.--Ezr 2:61, 62, Ne 7: 
63, 64. 


BASAN [posible, Kapatagang Mataba (Walang 
Bato)]. Isang malaking rehiyon sa S ng Dagat ng 
Galilea. Ang tinatayang mga hangganan ng Basan 
ay ang Bundok Hermon sa H, ang bulubunduking 
pook ng Bundok Hauran (Jebel ed Druz) sa S, ang 
Gilead sa T, at ang mga burol na kahangga ng sila- 
nganing panig ng Dagat ng Galilea sa K.---Deu 3:3- 
14: Jos 12:4, 5. 

Ang malaking bahagi ng Basan ay isang mataas 
na talampas, na may aberids na taas na mga 600 m 
(2,000 piye). Ang kalakhan ng lupain ay patag, ba- 
gaman may ilang dako na bulubundukin. Nagmula 
sa bulkan ang lupa nito, kaya naman marami itong 
matitigas at maiitim na batong basalto, na nagpapa- 
natili ng halumigmig. Ang komposisyon ng lupa ay 
pinaghalong tufa (mga batong nabuo mula sa abo 
ng bulkan) at lupang mamula-mulang kulay-kape. 
Napakainam pagtamnan ang buong rehiyon dahil sa 
tubig at tunaw na niyebe na umaagos mula sa Bun- 
dok Hermon. Dahil napakataba ng kapatagang ito, 
sagana ang naaaning butil mula rito at maiinam 
ang mga pastulan nito. Kaya naman napakaganda 
rin ng mga lahi ng mga baka at mga tupa sa lugar 
na ito. Ang mga toro ng Basan at ang mga lalaking 
tupa nito ay naging paksa ng awit at tula at naging 
sagisag ng kasaganaan, kalakasan, at kariwasaan. 
--Deu 32:14: Eze 39:18, Aw 22:12. 

Sa pangkalahatan, waring ang kapatagan ng Basan 
ay walang mga punungkahoy, ngunit ang mga da- 
kong bulubundukin ay may makakapal na kakahuyan 
at dambuhalang mga punungkahoy, malamang ay 
mga ensina (na matatagpuan pa rin ngayon sa lugar 
na iyon). Sa hula, ang mga punungkahoy na ito ay gi- 
nagamit bilang mga sagisag ng pagiging lubhang 
matayog. (Isa 2:13, Zac 11:1, 2) Sinasabi ng Ezekiel 
27:5, 6 na ang mga taga-Feniciang manggagawa ng 
barko ng Tiro ay gumamit ng mga puno ng enebro 
ng Senir bilang kanilang mga tabla at ng matataas na 
sedro ng Lebanon bilang kanilang mga palo, ngunit 
ang kanilang matitibay na gaod ay ginawa nila mula 
sa matitigas na punungkahoy ng Basan. 


BASEMAT 


Walang alinlangan na ang mataba at mabungang 
lupain ng Basan ang dahilan kung bakit ito iniuug- 
nay sa iba pang mabungang mga lugar gaya ng 
Carmel at Lebanon. (Jer 50:19: Isa 33:9) Iniuugnay 
ni Jeremias sa Lebanon ang matataas na dako ng 
Basan bilang isang magandang puwesto kung saan 
matatanaw ang kapahamakang nakatakdang suma- 
pit sa lupain ng mga Israelita dahil sa pag-iwan nila 
kay Jehova. (Jer 22:20) Ang “bundok ng Diyos" at 
ang “bundok ng mga taluktok” ng Basan, na bi- 
nanggit sa Awit 68:15, 16, ay maaaring tumutukoy 
sa bulubunduking pook ng Bundok Hauran (Jebel 
ed Druz). Maaaring ang Zalmon (binanggit sa Aw 
68:14) ang pinakamataas na taluktok nito. 

Lumilitaw na ang pook ng Basan ay unang bi- 
nanggit sa rekord ng Bibliya sa Genesis 14:5 
kung saan tinukoy ang mga Repaim (mga higante) 
sa Asterot-karnaim, na tinalo ng sumasalakay na 
mga hari noong panahon ni Abraham (bago ang 
1933 B.C.E.). Noong panahon ng pagsalakay ng Is- 
rael (mga 1473 B.C.E.), si Og, na hari ng Basan at 
kahuli-hulihang nalabi sa malahiganteng mga lala- 
ki sa lugar na iyon, ay natalo at napatay, at ang lu- 
pain ay sinakop ng Israel. (Bil 21:33-35, Deu 3:1-3, 
11; Jos 13:12) Sa tribo ni Manases ibinigay ang Ba- 
san bilang mana, bagaman lumilitaw na nang mag- 
laon, may ilan sa tribo ni Gad na nanirahan sa ga- 
wing timog.--Jos 13:29-31, 17:1, 5; 1Cr 5:11, 16, 23. 

Ang mga pangunahing lunsod ng Basan ay ang 
mga sumusunod: Astarot (isang lunsod ni Og at 
nang maglaon ay naging isang lunsod ng mga Levi- 
ta), Edrei (ang hanggahang lunsod kung saan tina- 
lo ng Israel si Og), Golan (na naging isang lunsod 
din ng mga Levita at isa sa tatlong kanlungang lun- 
sod sa S ng Jordan), at Saleca. (Deu 4:41-43, Jos 
9:10: 12:4, 5: 20:8, 9: 1Cr 6:64, 71) Sa pook pa la- 
mang ng Argob ay mayroon nang 60 lunsod na 
may pader, at hanggang sa ngayon ay may mata- 
tagpuan pa ring mga guho ng sinaunang mga ba- 
yan sa buong lugar na iyon.---Deu 3:3-5, tingnan 
ang ARGOB Blg. 2. 

Noong panahon ng paghahari ni Solomon, kabi- 
lang ang Basan sa 12 distrito na inilagay sa panga- 
ngasiwa ng mga kinatawan upang maglaan ng pag- 
kain para sa maharlikang sambahayan.--1Ha 4: 
7, 13. 

Sa dakong S ng Jordan, ang pangunahing ruta 
mula sa H hanggang sa T, na tinatawag na “daan ng 
hari,” ay bumabagtas sa Basan sa lunsod ng Asta- 
rot. Dahil dito, bukod pa sa napakataba ng lupa ng 
Basan at malapit ito sa Damasco, naging puntirya 
ito ng pananakop ng mga bansa. Binihag ni Ha- 
ring Hazael ng Damasco ang Basan noong panahon 
ng paghahari ni Jehu (mga 904-877 B.C.E.), ngunit 
maliwanag na nabawi ito noong paghahari ni Jeho- 


346 


as (2Ha 10:32, 33; 13:25) o sa paanuman ay no- 
ong panahon ni Jeroboam Il (mga 844-804 B.C.E.). 
(2Ha 14:25) Sinakop ni Tiglat-pileser III ng Asirya 
ang buong lugar na iyon noong paghahari ni Peka 
(mga 778-759 B.C.E.).--2Ha 15:29, 1Cr 5:26. 

Noong mga panahon pagkaraan ng pagkatapon, 
ang Basan ay napasailalim ng kontrol ng Gresya at 
nang maglaon ay naging isa sa mga pangunahing 
pinagmumulan ng trigo sa Imperyo ng Roma. Hina- 
ti ito sa apat na distrito, at maliban sa HS distrito na 
tinatawag na Traconite, sa paanuman ay napanatili 
ng mga distritong iyon ang orihinal na pangalan ng 
mga lugar: hinalaw ng distrito ng Gaulanitis sa K 
ang pangalan nito mula sa Golan, ang Auranitis sa T 
mula sa Hauran, at ang gitnang Batanaea mula sa 
Basan. Maliban sa isang pagtukoy sa Traconite (Luc 
3:1), ang Basan ay hindi binanggit sa Kristiyanong 
Griegong Kasulatan.---Tingnan ang HAURAN. 


BASEMAT [Pinabanguhan: Langis ng Balsa- 
mo, Bango ng Espesya]. 

1. Asawa ni Esau. Siya ay anak ni Elon na Hiteo, 
sa gayo'y maaaring siya mismo si Ada o ang kapa- 
tid nito. Si Basemat ay naging “sanhi ng kapaitan” 
kay Isaac at kay Rebeka.--Gen 26:34, 35, 27:46, 
28:8, 36:2. 

2. Isa pang asawa ni Esau, posibleng siya rin si 
Mahalat. Siya ay anak ng anak ni Abraham na si Is- 
mael at kapatid na babae ni Nebaiot, sa gayo'y pin- 
sang buo ni Esau. Kinuha siya ni Esau bilang asawa 
nang lubhang mayamot ang kaniyang ama dahil sa 
mga asawa niyang Canaanita. Naging anak ni Base- 
mat kay Esau si Reuel.---Gen 28:8, 9; 36:3, 4, 10. 

3. Anak ni Solomon at asawa ni Ahimaas na isa 
sa mga kinatawan ni Solomon para sa paglalaan ng 
pagkain.---1Ha 4:7, 15. 


BASKET. Isang lalagyan na gawa sa mga ma- 
teryales na gaya ng hibla ng dahon ng palma, ha- 
lamang tambo, halamang hungko, lubid, maliliit 
na sanga, at mga sause; noong sinaunang mga 
panahon, kadalasang ginagamit ito ng mga tao sa 
mga gawaing pang-agrikultura, pantahanan, at iba 
pa. Lubhang magkakaiba ang hugis, laki, at kayari- 
an ng kanilang mga basket. Ang iba ay nilala nang 
malalaki ang puwang at ang iba naman ay nilala 
nang masinsin. Ang ilang basket ay may mga ha- 
wakan at takip, samantalang ang iba naman ay wa- 
lang hawakan o walang takip o kaya'y parehong 
walang hawakan at takip. 

Hindi detalyadong inilalarawan ng Kasulatan ang 
iba't ibang uri ng basket na ginamit noong sinau- 
nang panahon sa mga lupain sa Bibliya, at iba't 
ibang salitang Hebreo at Griego ang ginamit para sa 
mga basket. Ang salitang Hebreo na pinakamadalas 
gamitin upang tumukoy sa basket ay sal. Ginamit 


347 


ito para sa tatlong basket ng tinapay na puti, na su- 
nong ng pinuno ng mga magtitinapay ni Paraon sa 
kaniyang panaginip, isang panaginip na nagpapahi- 
watig ng kaniyang kamatayan ayon sa wastong 
pagpapakahulugan ni Jose. (Gen 40:16-19, 22) Gina- 
mit din ang sal para sa basket na pinaglagyan ng 
mga tinapay na walang pampaalsa na ginamit no- 
ong italaga ang pagkasaserdote sa Israel, anupat ti- 
nawag itong “basket ng pagtatalaga.” (Exo 29:3, 23, 
32, Lev 8:2, 26, 31) Ang terminong Hebreo ring ito 
ang ginamit para sa basket na naglalaman ng mga 
tinapay na walang pampaalsa na ginagamit sa sere- 
monyal na paraan sa araw na malubos ang pagka- 
Nazareo ng isa. (Bil 6:13, 15, 17, 19) Gayundin, isang 
sal ang pinaglagyan ni Gideon ng karneng inihain 
niya sa anghel ni Jehova. (Huk 6:19) Bagaman hin- 
di inilalarawan ng Kasulatan ang sal, waring masin- 
sin ang pagkakalala ng ganitong uri ng basket at 
nang maglaon ay binalatang mga sanga ng sause 
o mga dahon ng palma ang ginamit sa paggawa 
nito. Maaaring ito'y medyo malaki at lapad, sa ga- 
yon ay kumbinyenteng gamitin sa pagdadala ng ti- 
napay, gaya sa makahulang panaginip ng magtiti- 
napay ng hari. Sa British Museum, makikita ang 
isang pinintahang modelong kahoy ng isang baba- 
ing Ehipsiyo na may sunong na isang malaki, lapad, 
at walang-takip na basket na pund ng mga panustos 
na pagkain na diumano'y para sa mga patay. 

Noong panahon ng pagkaalipin ng mga Israelita 
sa Ehipto at ng kanilang “mabigat na pagkaalipin sa 
argamasang luwad at mga laryo” (Exo 1:14), mali- 
wanag na gumamit sila ng mga basket sa pagbuhat 
ng mga materyales sa pagtatayo, ng luwad para sa 
mga laryo, at ng mga laryo mismo. Nang binubu- 
lay-bulay ng salmistang si Asap kung paano pi- 
nangyari ni Jehova ang paglaya ng Israel mula sa 
pagkaalipin sa Ehipto, inilarawan niya ang Diyos na 
nagsasabi: “Ang kaniyang mga kamay ay nakalaya 
mula sa basket [mid-dudh|.” (Aw 81:4-6) Ito rin ang 
terminong Hebreo (dudh) para sa isang basket na 
ginagamit sa pagdadala ng mga igos. (Jer 24:1, 2) 
Tumutukoy rin ito sa isang uri ng kaldero (“kaldero 
na may dalawang hawakan” [1Sa 2:14]: “kalderong 
bilog ang ilalim” [2Cr 35:13]) at sa “hurno."--Job 
41:20. 

Ang Hebreong te'ne” ay ang basket na pinaglalag- 
yan noon ng inaning mga unang bunga na iniha- 
handog sa Diyos, anupat siyang inilalagay sa ha- 
rap ng altar ni Jehova. (Deu 26:2, 4) Malamang 
na malaki at malalim ang basket na ito na nagsi- 
silbing lalagyan ng mga ani. Ginamit ni Moises 
ang terminong Hebreo na te'ne’ para sa “basket” 
nang ipagbigay-alam niya sa Israel ang mga resul- 
ta ng pagsunod at ng pagsuway kay Jehova. Sinabi 
niya, “Pagpapalain ang iyong basket at ang iyong 
masahan,” kung magiging masunurin sila, ngunit, 


BASKET 


“Susumpain ang iyong basket at ang iyong masa- 
han,” kung magiging masuwayin naman ang Israel. 
--Deu 28:5, 17. 

Ang salitang Hebreo na keluv'ay maaaring tumu- 
koy sa isang basket na yari sa mga halamang hung- 
ko o mga dahon. Ginamit ang terminong ito para sa 
“basket” sa Amos 8:1, 2, kung saan iniulat ng prope- 
ta na “isang basket ng bungang pantag-araw” ang 
ipinakita sa kaniya ni Jehova. Ginamit din ito sa Je- 
remias 5:27 upang tumukoy sa “isang hawla” ng 
mga ibon. 

Ang isa pang salitang Hebreo na tumutukoy sa 
isang uri ng basket ay ang kar, na isinalin sa Gene- 
sis 31:34 bilang “pambabaing pansiyang basket.” 

Pagkatapos na makahimalang paramihin ni Jesu- 
Kristo ang mga tinapay at mga isda upang mapaka- 
in ang mga 5,000 lalaki, bukod pa sa mga babae at 
mga bata, 12 basket na puno ng pira-pirasong pag- 
kain ang lumabis. (Mat 14:20, Mar 6:43, Luc 9:17: Ju 
6:13) Nang tukuyin ang uri ng basket na pinaglag- 
yan ng mga natira, ginamit ng lahat ng apat na 
manunulat ng Ebanghelyo ang salitang Griego na 
ko'phi-nos. Maaaring isa itong uri ng sulihiyang bas- 
ket na di-gaanong malaki at binibitbit sa kamay 
anupat maaaring paglagyan ng mga panustos para 
sa paglalakbay, o, posibleng mayroon itong pana- 
li na ginagamit upang maisakbat sa likod ng isang 
tao ang basket. Maaaring matantiya ang karani- 
wang kapasidad nito kung isasaalang-alang na ang 
isang panukat ng Boeotia na tinutukoy rin ng ter- 
minong Griegong ito ay humigit-kumulang 7.5 L 
(2 gal). 

Matapos ilahad nina Mateo at Marcos na nagpaka- 
in si Jesus ng mga 4,000 lalaki, bukod pa sa mga ba- 
bae at mga bata, mula sa pitong tinapay at ilang 
maliliit na isda, iniulat nila na pitong basket ng lu- 
mabis na pira-piraso ang natipon. Ngunit iba na- 
mang salitang Griego, sphy-ris' (o, spy-ris), ang gi- 
namit nila, tumutukoy ito sa isang malaking basket 
ng panustos o malaking buslo. (Mat 15:37: Mar 8:8) 
Ang mas maliit na ko'phi:nos ay sapat na kung mag- 
lalakbay ang isang tao sa teritoryo ng mga Judio sa 
loob ng maikling panahon, ngunit isang mas mala- 
king basket naman ang kakailanganin kung mag- 
lalakbay siya nang mas matagal sa banyagang mga 
lugar. Kung minsan, napakalaki ng ganitong uri ng 
basket anupat kasya ang isang tao sa loob nito. Ipi- 
nakita ng mga manunulat ng Ebanghelyo na mag- 
kaiba ang ko phinos at ang sphyris' (sa NW, “bas- 
ket” ang ginamit para sa unang salitang Griego at 
“basket ng panustos” naman para sa ikalawa) nang 
iulat nila ang pananalita ni Jesu-Kristo nang dakong 
huli hinggil sa mga ginawa niyang makahimalang 
pagpaparami ng pagkain.--Mat 16:9, 10, Mar 8: 
19, 20. 


BASTON NG KUMANDANTE 


Ang sphyris' ang uri ng basket na ginamit upang 
maibaba si Pablo mula sa isang butas sa pader ng 
Damasco. (Gaw 9:25) Noong isinasalaysay niya sa 
mga Kristiyanong taga-Corinto ang tungkol sa pag- 
takas na ito, ginamit ng apostol ang salitang Griego 
na sarga'ne, na tumutukoy sa isang tiri-tirintas 
o “sulihiyang basket” na yari sa lubid o pinagpulu- 
pulupot na maliliit na sanga. Ang dalawang termi- 
nong Griegong ito ay maaaring gamitin upang tu- 
mukoy sa iisang uri ng basket.---2Co 11:32, 33. 

Matapos tukuyin ni Jesu-Kristo ang kaniyang mga 
alagad bilang “ang liwanag ng sanlibutan,” sinabi 
niya sa kanila: “Ang mga tao ay nagsisindi ng lam- 
para at inilalagay iyon, hindi sa ilalim ng basket na 
panukat, kundi sa ibabaw ng patungan ng lampara, 
at ito ay nagliliwanag sa lahat niyaong mga nasa 
bahay.” Ang gayong “basket na panukat” (sa Gr., 
mo'dios) ay isang panukat ng tuyong bagay na ma- 
kapaglalaman ng mga 9 na L (8 tuyong qt), ngunit 
ginamit ito ni Kristo sa makasagisag na paraan bi- 
lang isang pantakip. Hinimok ni Jesus ang kaniyang 
mga alagad na huwag itago ang kanilang espiritu- 
wal na liwanag sa ilalim ng isang makasagisag na 
“basket na panukat.” Sa halip, pinayuhan niya sila: 
“Pasikatin ninyo ang inyong liwanag sa harap ng 
mga tao, upang makita nila ang inyong maiinam na 
gawa at magbigay ng kaluwalhatian sa inyong Ama 
na nasa langit.”--Mat 5:1, 2, 14-16, tingnan din ang 
Mar 4:21, Luc 11:33. 


BASTON NG KUMANDANTE. Isang ma- 
habang tungkod na nagsisilbing sagisag ng karapa- 
tan ng isang kumandante na maglabas ng mga 
utos. Ang pananalitang “baston ng kumandante” ay 
lumilitaw nang apat na ulit sa Bagong Sanlibutang 
Salin, anupat salin ito ng pandiwaring mechoqeq, 
na nagmula naman sa salitang-ugat na Hebreo na 
chaqaq, nangangahulugang “itala” o “ililok” at sa- 
makatuwid ay “italaga” o “itatag.” (Isa 30:8, Eze 4:1, 
Kaw 8:27, Isa 10:1) Noong sinaunang mga panahon, 
ang mga kautusang itinatatag ay itinatala o inilililok 
sa mga tapyas na bato o metal. Ang salitang Hebreo 
ring ito ay maaaring tumukoy sa isang kumandan- 
te na naglalabas ng mga utos, isang “tagapagbigay- 
batas.” (Deu 33:21) Si Jehova ay walang kapantay sa 
gitna ng mga mambabatas, palibhasa'y siya ang ka- 
taas-taasang “Tagapagbigay-batas.”---Isa 33:22. 
Kapag nakaupo ang isang kumandante, ang kani- 
yang mahabang baston ay kadalasang nakatukod sa 
lupa at nakasandal sa mga tupi ng kaniyang maha- 
bang damit, sa pagitan ng kaniyang mga tuhod. Ti- 
nutulungan tayo nito na maunawaan ang sinabi ni 
Jacob nang pagpalain niya si Juda noong malapit na 
siyang mamatay: “Ang setro ay hindi lilihis mula 
kay Juda, ni ang baston ng kumandante mula sa pa- 
gitan ng kaniyang mga paa, hanggang sa dumating 


348 


ang Shilo.” (Gen 49:10) Dito, ang salitang Hebreo na 
mechoqeq' ay isinasalin sa ilang bersiyon bilang “ta- 
gapagbigay-kautusan” (KJ, Yg), ngunit ang isa pang 
kahulugan nito, “baston ng kumandante” (NW; Ro), 
ay mas angkop sa kasong ito at sinusuportahan ng 
makabagong mga leksikograpo. (Lexicon in Veteris 
Testamenti Libros, nina Koehler at Baumgartner, 
Leiden, 1958, p. 328: A Hebrew and English Lexicon 
of the Old Testament, nina Brown, Driver, at Briggs, 
1980, p. 349) Maliwanag na hindi tao kundi isang ba- 
gay ang tinutukoy sa Genesis 49:10, at ganito ang 
pagkaunawang itinatawid ng iba't ibang salin, na 
gumagamit ng “baston ng tagapamahala” (AS; RS), 
“baston ng pamumuno” (Mo), at “baston” (AT). Sa ta- 
latang ito, ang “baston ng kumandante,” na isa ring 
uri ng baston, ay bumabagay sa “setro” at tumutug- 
ma sa pariralang “sa pagitan ng kaniyang mga paa.” 
Makikita rin sa Bilang 21:17, 18 ang ganitong pagka- 
kagamit, kung saan isang balon ang sinasabing hi- 
nukay “sa pamamagitan ng baston ng kumandante, 
sa pamamagitan ng kanilang sariling mga baston,” 
bagaman ang isang posibleng salin para rito ay, “sa 
pamamagitan ng kumandante, sa pamamagitan ng 
kanilang mga tagapamahala.” Sa Genesis 49:10 na- 
man, ang isa pang salin para sa “ni ang baston ng 
kumandante” ay “ni ang isang kumandante.” 
Yamang ang setro ay isang baston o tungkod, ma- 
aaring ipalagay ng ilan na walang pagkakaiba “ang 
setro” at “ang baston ng kumandante” sa Genesis 
49:10. Gayunman, lumilitaw na gustong ipakita ni 
Jacob na magkaiba ang mga ito. Madalas gamitin 
sa patulang mga pananalita ang magkatulad na 
mga termino. Bagaman magkahawig, kung susuri- 
in, makikita na ang isang termino ay nagtatawid ng 
diwa na bahagyang naiiba sa diwa niyaong isa pa, at 
sa gayo'y tumutulong upang higit na mauunawaan 
ang bagay na sinasabi. Waring ganito ang ginawa ni 
Jacob nang pagpalain niya ang kaniyang mga anak. 
Halimbawa, sinabi niya na si Dan ay “magiging 
isang serpiyente sa tabi ng daan, isang may-sungay 
na ahas sa tabing-daan” (Gen 49:17), anupat gina- 
mit niya ang magkatulad na mga pananalitang ito 
sa positibong diwa upang ipahiwatig na si Dan ay 
magiging isang panganib sa mga kalaban ng Israel. 
Iniulat na sinabi mismo ng Diyos: “Ang Juda ay 
aking baston ng kumandante.” (Aw 60:7; 108:8) Sa- 
mantalang ang paghawak ng baston ng kumandan- 
te ay nagpapahiwatig na ang may tangan nito ay 
isang lider na may kapangyarihang mag-utos, ang 
setro naman sa kamay ng isang monarka ay nagpa- 
pahiwatig ng pagtataglay niya ng maharlikang so- 
beranya o awtoridad bilang isang maharlikang ta- 
gapamahala. (Aw 45:6) Dahil dito, maliwanag na 
ipinahihiwatig ng paggamit sa mga terminong “se- 
tro” at “baston ng kumandante" sa Genesis 49:10 na 
malaking awtoridad at kapangyarihan ang mama- 


349 


malagi sa tribo ni Juda. Ngunit malinaw rin na hin- 
di lamang awtoridad at pangingibabaw ng tribo 
ang nasasangkot yamang ang Shilo, na sa kani- 
ya “mauukol ang pagkamasunurin ng mga bayan,” 
ay manggagaling sa tribo ni Juda. Nagpapahiwatig 
iyan ng pagkakaroon ng maharlikang awtoridad at 
kapangyarihan sa mga bayan. Nang maging hari ng 
Israel ang inapo ni Juda na si David, ang setro at ang 
baston ng kumandante ay napasatribo ni Juda, at 
hindi mahihiwalay ang mga ito mula roon hang- 
gang sa dumating ang Shilo, ang Mesiyas. (2Sa 
7:8-16) Totoo naman, ang dumarating na Shilo, si 
Jesu-Kristo, na isang inapo ni Juda at ni David, ay 
ibinigay ng Diyos bilang “lider at kumandante sa 
mga liping pambansa.” (Isa 55:4) Inihula na ang Me- 
siyanikong Tagapamahala ay magkakaroon ng pa- 
mumuno at kapangyarihan sa mga bansa at mga 
bayan. (Aw 2:8, 9: Dan 7:13, 14) Samakatuwid, hin- 
di lamang niya hawak “ang setro,” o maharlikang 
soberanya, kundi tangan din niya ang “baston ng 
kumandante,” anupat mayroon siyang kapangyari- 
hang mag-utos.---Tingnan ang SHILO Blg. 1. 
Tingnan din ang TUNGKOD, PAMALO, BASTON. 


BAT. Isang panukat ng likido na katumbas ng 
ikasampu ng isang homer (kor) at gayundin ng epa 
na panukat ng tuyong bagay. (Eze 45:10, 11, 14) Ba- 
tay sa mga bibinga ng banga na may nakalagay na 
katawagang “bat” sa sinaunang mga titik Hebreo, ti- 
nataya na ang takal na bat ay katumbas ng 22 L 
(5.81 gal). 


BATA. Tingnan ang ANAK, BATA. 
BATANG KAMBING. 


BATANG LALAKI. 
ANAK NA LALAKI, ANAK. 


BATANG LALAKING WALANG AMA. 
Palibhasa'y walang lalaki sa bahay na susuporta 
sa kanila at mangangalaga sa kanilang kapakanan, 
ang batang lalaking walang ama, o ulila, at ang ba- 
baing balo ay mas malamang na dumanas ng pani- 
niil at mga suliranin. Kaya naman sa Kautusan ay 
may ginawang mga paglalaan para sa kanilang ka- 
pakanan, na tumiyak na mabibigyan ng katarungan 
ang batang lalaking walang ama, babaing balo, at 
naninirahang dayuhan at naglaan din ng kanilang 
mga pangangailangan. (Exo 22:22-24, Deu 24:17) 
Ang mga himalay na naiwan sa bukid, sa punong 
olibo, at sa ubasan ay maaaring kunin ng mga duk- 
hang ito. (Deu 24:19-21) Isang pantanging paanya- 
ya ang ipinaaabot sa kanila upang makibahagi sa 
saganang taunang Kapistahan ng Pagtitipon ng Ani 
(Kapistahan ng mga Kubol), na doo'y maaari nilang 
tamasahin ang piging na kasabay ng pagdiriwang. 


Tingnan ang KAMBING. 


Tingnan ang ANAK, BATA, 


BATAS 


(Deu 16:9-14) Tuwing ikatlong taon, ang pantanging 
ikapu na karaniwang kinakain ng mga Israelita sa 
Jerusalem ay inilalagay sa loob ng mga pintuang- 
daan ng kanilang sariling mga lunsod. Mula sa ika- 
pung ito, ang batang lalaking walang ama ay binig- 
yan ng legal na karapatang makibahagi rito.---Deu 
14:28, 29, 26:12, 13. 


Para sa mga lingkod ng Diyos, 
gaano kahalaga ang maibiging 
pagkabahala sa mga ulila? 


Yamang madaling makaligtaan ang mga batang 
naulila at walang kalaban-laban, ginamit ni Jeho- 
va ang pananalitang “batang lalaking walang ama” 
upang ilarawan ang antas ng katuwirang ipinama- 
malas ng Israel o ang antas ng paglihis nila mula 
rito. Noong ang bansa ay nagtatamasa ng mabuting 
espirituwal na kalusugan, ang batang lalaking wa- 
lang ama ay pinangangalagaan. Kapag nabaluktot 
ang katarungan sa lupain, tiyak na mapapabayaan 
ang batang lalaking walang ama, at isa itong sinto- 
mas ng kabulukan ng bansa. (Aw 82:3: 94:6, Isa 1: 
17, 23: Jer 7:5-7: 22:3, Eze 22:7: Zac 7:9-11: Mal 3:5) 
Isinumpa ni Jehova yaong mga naniniil sa batang 
lalaking walang ama. (Deu 27:19, Isa 10:1, 2) Inila- 
larawan ni Jehova ang kaniyang sarili bilang Manu- 
nubos (Kaw 23:10, 11), Katulong (Aw 10:14), at Ama 
(Aw 68:5) ng mga batang iyon. Siya ang Isa na nag- 
lalapat ng hatol alang-alang sa kanila (Deu 10:17, 
18), nagpapakita ng awa sa kanila (Os 14:3), nagpa- 
paginhawa sa kanila (Aw 146:9), at nag-iingat sa ka- 
nilang buhay.---Jer 49:11. 

Ang isa sa mga pagkakakilanlan ng tunay na 
Kristiyanismo ay ang malasakit nito sa mga naulila 
dahil sa pagkawala ng asawang lalaki o mga magu- 
lang. Sumulat ang alagad na si Santiago sa mga 
Kristiyano: “Ang anyo ng pagsamba na malinis at 
walang dungis sa pangmalas ng ating Diyos at Ama 
ay ito: alagaan ang mga ulila at mga babaing balo sa 
kanilang kapighatian, at ingatan ang sarili na wa- 
lang batik mula sa sanlibutan. ”--San 1:27. 

Ang salitang Griego para sa ulila (orpha'nos') ay 
ginagamit sa makasagisag na diwa sa Juan 14:18 at 
isinasalin sa iba't ibang paraan bilang “pinabaya- 
an” (AS), “namamanglaw” (Mo), “walang kaibigan” 
(AT), at “nangungulila” (NW; Yg). 


BATAS [sa Ingles, statute]. Isang alituntunin, 
o kautusan, na pormal na pinagtibay at itinala---ga- 
ling man sa Diyos o sa tao. (Gen 26:5, Aw 89:30- 
32, Dan 6:15) Isinisiwalat ng Bibliya na ang Diyos 
na Jehova ang kataas-taasang Tagapagbigay-Batas. 
-Isa 33:22, tingnan ang KAUTUSAN, TAGAPAGBIGAY- 
KAUTUSAN. 


BATING 


BATING [sa Ingles, eunuch]. Kapag ginagamit 
sa literal na diwa, ang salitang Hebreo na saris’ at 
ang salitang Griego na eu-nou'khos ay tumutukoy sa 
isang taong lalaki na kinapon. Ang gayong mga la- 
laki ay inaatasan noon sa maharlikang mga korte 
bilang mga tagapaglingkod, o mga tagapag-alaga, 
ng reyna, ng harem, at ng mga babae. (Es 2:3, 12- 
15: 4:4-6, 9) Dahil malapit sila sa sambahayan ng 
hari, kadalasa'y tumataas ang ranggo ng mga ba- 
ting na may kakayahan. Sa malawak na diwa, tu- 
mutukoy rin ang terminong ito sa alinmang opisyal 
na inatasan ng mga tungkulin sa korte ng hari, anu- 
pat hindi nagpapahiwatig na ang mga lalaking ito 
ay literal na mga bating. 

Sa ilalim ng tipang Kautusan, ang isang bating ay 
hindi pinahihintulutang maging bahagi ng kongre- 
gasyon ng bayan ng Diyos. (Deu 23:1) Alinsunod 
dito, walang pahiwatig na ang sinuman sa mga Is- 
raelita o sa mga naninirahang dayuhan na kasama 
nila ay ginawang bating para sa paglilingkod sa pa- 
lasyo ng mga Israelitang hari. Sa ilalim ng Kautu- 
san, ang mga alipin ay dapat tuliin, hindi kapunin. 
Gayunman, kaugalian noon ng mga bansang paga- 
no sa Silangan na gawing bating ang ilan sa mga 
batang nabihag sa digmaan. 

Tinatawag na bating ang opisyal ng korte na 
siyang nangangasiwa noon sa ingatang-yaman ng 
reyna ng Etiopia at siya ring pinangaralan ni Felipe. 
Isa siyang proselita sa relihiyong Judio na pumaro- 
on sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos. Ngunit 
yamang sa ilalim ng Kautusan ay hindi tinatanggap 
sa kongregasyon ng Israel ang isang taong kinapon, 
ang terminong eu-nou'khos ay maikakapit dito suba- 
lit hindi sa literal na diwa nito kundi sa diwa na 
“opisyal ng korte.” (Gaw 8:26-39, Deu 23:1) Si Ebed- 
melec, ang Etiope na sumagip sa propetang si Jere- 
mias mula sa pagkakabilanggo nito sa imbakang- 
tubig, ay isang bating sa korte ni Haring Zedekias. 
Dito, lumilitaw na ang termino ay tumutukoy rin sa 
isang opisyal, na kadalasang diwa nito. Waring si 
Ebed-melec ay isang lalaking may awtoridad. Na- 
manhik siya kay Haring Zedekias mismo alang- 
alang kay Jeremias at binigyan siya ng kapamaha- 
laan sa mahigit na 30 lalaki para sa pagsaklolo.---Jer 
38:7-13. 

Buong-kaaliwang inihula ni Jehova ang panahon 
na ang mga bating ay tatanggapin niya bilang kani- 
yang mga lingkod at, kung magiging masunurin 
sila, magkakaroon sila ng isang pangalan na mas 
mabuti kaysa sa mga anak na lalaki at mga anak na 
babae. Nang pawiin ang Kautusan sa pamamagitan 
ni Jesu-Kristo, lahat ng mga taong nananampalata- 
ya, anuman ang kanilang dating katayuan o kalaga- 
yan, ay maaari nang maging espirituwal na mga 
anak ng Diyos. Inalis na ang mga pagkakaiba sa la- 
man.--Isa 56:4, 5: Ju 1:12, 1Co 7:24; 2Co 5:16. 


350 


Sa Mateo 19:12, bumabanggit si Jesu-Kristo ng 
tatlong uri ng bating, na sinasabi: “Sapagkat may 
mga bating na ipinanganak na gayon mula sa ba- 
hay-bata ng kanilang ina, at may mga bating na gi- 
nawang bating ng mga tao, at may mga bating na 
ginawang bating ang kanilang sarili dahil sa kahari- 
an ng langit. Siya na makapaglalaan ng dako para 
rito ay maglaan ng dako para rito.” Yaong mga sina- 
sabing “ginawang bating ang kanilang sarili” dahil 
sa kaharian ay yaong mga taong nagpipigil ng kani- 
lang sarili upang maiukol nila ang kanilang sarili sa 
paglilingkod sa Diyos. Inirerekomenda ito ng apostol 
na si Pablo bilang ang ‘mas mabuting’ landasin para 
sa mga Kristiyano na hindi “nagniningas sa pagna- 
nasa.” Ang mga ito, sabi niya, ay makapaglilingkod 
sa Panginoon nang mas palagian at “walang abala.” 
(1Co 7:9, 29-38) Ang gayong “mga bating" ay hindi 
mga taong nagpakapon sa pisikal na paraan o kina- 
pon, sa halip, ang mga taong ito ay kusang-loob na 
nananatiling walang asawa. Sa Bibliya ay walang 
inirerekomenda na panata ng di-pag-aasawa (celi- 
bacy), at ang ‘pagbabawal sa pag-aasawa" ay hina- 
hatulan bilang isa sa mga palatandaan ng apostas- 
ya. Sa katunayan, ang ilan sa mga apostol ay mga 
lalaking may-asawa.--1ITi 4:1-3, 1Co 9:5: Mat 8:14, 
Mar 1:30, Luc 4:38, tingnan ang OPISYAL NG KORTE. 


BATIS. 


BATO, I. Isang materyales na madalas gamitin 
sa pagtatayo. Dahil sa tibay nito, malaki ang naiam- 
bag nito sa kaalaman ng mga arkeologo hinggil sa 
nakalipas na panahon. Nagtayo ang mga Ehipsiyo, 
mga Asiryano, at iba pang mga bansa ng mga tem- 
plo, mga palasyo, mga bantayog, at iba pang mga 
istraktura na yari sa bato. Marami sa mga istraktu- 
rang ito ang may mga paglalarawan at mga ins- 
kripsiyon na naglalahad ng mga pangyayari, nag- 
sasalaysay ng mga tagumpay sa pakikibaka, at 
nagpapakita ng mga kaugalian, na nagbibigay na- 
man ng impormasyon tungkol sa kanilang kasaysa- 
yan at gayundin sa kanilang pang-araw-araw na 
buhay. Madalas gumamit ng bato ang mga Hebreo 
sa mga gusali (Lev 14:40, 41), mga pader (Ne 4:3, 
Kaw 24:31), mga altar (Exo 20:25), mga gilingang- 
bato (Huk 9:53), mga sisidlan ng tubig (Ju 2:6), mga 
panimbang (Kaw 16:11), bilang pantakip sa mga ba- 
lon, mga yungib, at mga libingan (Gen 29:8: Jos 
10:18, Ju 11:38), at sa maraming iba pang layunin. 
Gayunman, hindi nagtayo ang mga Hebreo ng mga 
bantayog na may mga larawan sa anyong bahorel- 
yebe, gaya ng ginawa ng mga bansang pagano, da- 
hil dito, kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa 
kanilang hitsura, sa partikular na mga istilo ng ka- 
nilang pananamit, at iba pa. Ngunit ang Bibliya ay 
nagbibigay ng mas maraming impormasyon tung- 


Tingnan ang TIPUNANG-TUBIG NG BATIS. 


351 


kol sa kasaysayan ng Israel, sa kanilang paraan ng 
pamumuhay, at sa kanilang personalidad kaysa sa 
mga batong labi ng ibang mga bansa. 

Ang pagtabas ng mga bato ay isang napakasu- 
long na gawain noon. (2Sa 5:11: 1Ha 5:18) Ang mga 
bato para sa templo ni Solomon sa Jerusalem ay ti- 
nabas sa tibagan nang eksakto sa sukat kung kaya 
hindi na kailangan pang tabasan pagdating sa da- 
kong pinagtatayuan ng templo.---1Ha 6:7. 

Ipinakikita ng Kasulatan sa wikang Hebreo ang 
kaibahan ng isang bato (tsur) at ng isang malaking 
bato (sela). Sa Kasulatan, ang mga terminong ito 
ay kapuwa ginagamit sa literal at sa makasagisag na 
paraan. Ang dalawang ito ay parehong binanggit sa 
2 Samuel 22:2, 3 at sa Awit 18:2: “Si Jehova ang 
aking malaking bato . . . Ang aking Diyos ang aking 
bato.” 

Binabanggit sa Bibliya ang pangalan ng ilang par- 
tikular na bato at malalaking bato. Halimbawa, ang 
Midianitang prinsipe na si Oreb ay pinatay ng mga 
tauhan ni Gideon sa isang bato na tinawag na Oreb, 
maliwanag na pinangalanan nang gayon dahil sa 
insidenteng ito. (Huk 7:25; Isa 10:26) Binanggit ang 
malaking bato ng Etam, kung saan nanirahan si 
Samson nang ilang panahon (Huk 15:8), at ang tu- 
lad-ngiping malalaking bato ng Bozez at Sene, kung 
saan sinalakay ni Jonatan at ng kaniyang tagapag- 
dala ng baluti ang isang himpilan ng mga Filisteo. 
(1Sa 14:4, 5) Sa Meriba, na malapit sa Kades (may 
isa pang Meriba na malapit sa Repidim sa bulubun- 
duking pook ng Horeb [Exo 17:7]), napukaw sa galit 
sina Moises at Aaron anupat hindi nila pinabanal si 
Jehova nang magpalabas sila ng tubig mula sa ma- 
laking bato para sa kapulungan.---Bil 20:11-13, Aw 
106:32, 33, tingnan ang MASAH, MERIBA Blg. 1 at 2. 

Makasagisag na Paggamit. Ang mga pina- 
hirang Kristiyano sa lupa ay inihahalintulad sa 
isang templo, at si Jesu-Kristo ang “pundasyong ba- 
tong-panulok” nito. (Tingnan ang BATONG-PANULOK.) 
Sa ibabaw ng “pundasyong batong-panulok” na ito, 
ang inianak-sa-espiritung mga tagasunod ni Kristo 
“gaya ng mga batong buhay ay itinatayo bilang 
isang espirituwal na bahay.” Itinakwil ng mga Ju- 
diong lider ng relihiyon, na mga “tagapagtayo” ng 
bansa, si Jesus bilang “pangulong batong-panulok,” 
anupat natisod sila sa batong ito dahil masuwayin 
sila sa Salita ng Diyos.---Efe 2:19-22, 1Pe 2:4-8, Mat 
21:42, Mar 12:10, Luc 20:17, Ro 9:32, 33. 

Ang Kaharian ng Diyos ay inihalintulad sa isang 
bato na “natibag na hindi sa pamamagitan ng mga 
kamay, anupat dudurugin at wawakasan ng batong 
ito ang mga kahariang inilalarawan ng iba't ibang 
bahagi ng imahen. Ang kahariang iyon ay manana- 
tili “hanggang sa mga panahong walang takda.” 
- Dan 2:34, 44, 45. 


BATO, I 


Sa Apocalipsis 2:17, nangangako ang niluwalha- 
ting si Kristo Jesus may kinalaman sa Kristiyanong 
nananaig: “Bibigyan ko siya ng isang maliit na ba- 
tong [“bato,” KJ] puti, at sa maliit na bato ay naka- 
sulat ang isang bagong pangalan na walang sinu- 
mang nakaaalam maliban sa tumatanggap nito.” 
Ang salitang “maliit na bato" rito ay salin ng salitang 
Griego na psephon. Ginamit ng apostol na si Pablo 
ang salitang ito nang isalaysay niya ang pang-uusig 
niya noon sa mga Kristiyano. Sinabi niya: “Ibinigay 
ko ang aking boto [psephon, sa literal, maliit na bato 
(para sa pagboto)] laban sa kanila.” (Gaw 26:10) Gi- 
nagamit noon ang maliliit na bato sa mga hukuman 
sa pagbibigay ng hatol o pagpapahayag ng opinyon 
hinggil sa kung ang akusado ay inosente o nagkasa- 
la. Ginagamit ang maliliit na batong puti upang ipa- 
hayag na siya ay inosente, sa gayo'y pinawawalang- 
sala, maliliit na batong itim naman upang ipahayag 
na siya ay nagkasala, sa gayo'y tatanggap ng kaha- 
tulan. Samakatuwid, waring ang maliit na batong 
puti na ibinibigay sa isa na nananaig ay nanga- 
ngahulugan ng paghatol ni Jesus sa kaniya bilang 
inosente, dalisay, malinis, sa gayo'y nakapasa at 
sinang-ayunan ni Kristo bilang isang alagad.---Ting- 
nan ang HIYAS AT MAHAHALAGANG BATO. 

Sa makasagisag na diwa, ang “bato” ay lumalara- 
wan sa mga katangian ni Jehova bilang Ama ng Is- 
rael (Deu 32:18), bilang isang moog (2Sa 22:32, 33, 
Isa 17:10), bilang matibay na kaitaasan at kanlu- 
ngan ng kaniyang bayan (Aw 62:7: 94:22), at bilang 
kanilang kaligtasan (Deu 32:15: Aw 95:1). Ang ilan 
ay umasa sa huwad na mga diyos bilang kanilang 
“bato.” (Deu 32:37) May iba pang mga halimbawa 
kung saan ang “bato” o “malaking bato” ay sumasa- 
gisag sa pangkalahatan sa isang dako ukol sa kalig- 
tasan, proteksiyon, katiwasayan, at kanlungan. (Isa 
2:10, 19, 21) Sa Isaias 8:14, ipinahihiwatig na si Kris- 
to Jesus ay isang “malaking bato” na kinatisuran ng 
“dalawang sambahayan ng Israel.”--Ihambing ang 
Mat 21:42-44. 

Sa ilustrasyon ni Jesus tungkol sa manghahasik, 
ginagamit ang pang-uring Griego na pe-tro'des (ka- 
ugnay ng pangngalang pe'tros) upang ilarawan ang 
mga dakong mabato kung saan nahulog ang ilan sa 
mga binhi. (Mat 13:3-5, 20) Ang pe'ros ay ginaga- 
mit bilang isang pangalang pantangi na “Pedro.” (Ju 
1:42) Tungkol sa kahulugan ng terminong ito, ang 
Vine's Expository Dictionary of Old and New Testa- 
ment Words (1981, Tomo 4, p. 76) ay nagsasabi: 
“Ang petros ay tumutukoy sa isang piraso ng bato 
o isang natibag na bato, anupat naiiba sa petra, 
isang limpak ng bato.” Ganito ang sinasabi ng Word 
Studies in the New Testament ni M. Vincent tungkol 
sa pe'tros: “Sa klasikal na Griego, ang salitang ito ay 
nangangahulugang isang piraso ng bato, gaya sa 
akda ni Homer, noong pukulin ni Ajax ng bato si 


BATO, II 


Hector,... o noong hawakan at itago ni Patroclus 
ang isang matalim na bato sa kaniyang kamay.” 
--1957, Tomo I, p. 91. 

Ang salitang Griego na tra khys, nangangahulu- 
gang “malubak” (Luc 3:5), ay tumutukoy sa mata- 
talim, baku-bako, at tulad-bahurang mga bato sa 
Gawa 27:29. 

Ang isa pang salitang Griego, spi-las, ay maliwa- 
nag na tumutukoy sa isang bato o bahura na naka- 
tago sa ilalim ng tubig. Ginamit ito ni Judas upang 
ilarawan ang ilang tao na may masasamang motibo 
na nakapuslit sa loob ng kongregasyong Kristiyano. 
Kung paanong ang nakatagong mga bato ay kapa- 
ha-pahamak sa mga barko, ang mga taong ito ay 
napakapanganib din para sa mga nasa kongregas- 
yon. Sinabi niya tungkol sa gayong mga tao: “Ito ang 
mga batong nakatago sa ilalim ng tubig sa inyong 
mga piging ng pag-ibig habang sila ay nakikipagpi- 
ging sa inyo. ”--Jud 12. 

Para sa pagtalakay sa Mateo 16:18, tingnan ang 
BATONG-LIMPAK. 


BATO, II. Ang mga bato (sa Ingles, kidneys) ay 
magkakambal na sangkap ng katawan na nasa ban- 
dang ibaba ng likod. Sinasala at inaalis ng mga ito 
ang mga dumi sa dugo. May kinalaman sa sali- 
tang Hebreo na kelayohth” (mga bato), sumulat si 
J. N. Oswalt: “Kapag ginamit sa makasagisag na pa- 
raan, ang terminong ito ay tumutukoy sa kaloob- 
loobang mga aspekto ng personalidad.” (Theological 
Wordbook of the Old Testament, inedit ni R. Laird 
Harris, 1980, Tomo 1, p. 440, ihambing ang Aw 7:9, 
tlb sa Rbi8.) Ganito rin ang salitang Griego na ne- 
phroi” (mga bato).--Apo 2:23, tlb sa Rbi8. 

Gaya ng lahat ng iba pang sangkap ng katawan, 
ang mga bato ay tuwirang dinisenyo ng Diyos na 
Jehova na Maylalang. (Aw 139:13) Sa mga hayop na 
inihahain, ang taba sa palibot ng mga bato ay itinu- 
ring na pantangi at piling bahagi at espesipikong bi- 
nanggit bilang isang bagay na pauusukin sa altar 
kasama ng mga bato para sa mga haing pansalu- 
salo (Lev 3:10, 11, 9:19, 20), mga handog ukol sa ka- 
salanan (Lev 4:8, 9; 8:14, 16; 9:10), at mga handog 
ukol sa pagkakasala (Lev 7:1, 4). Noong italaga ang 
pagkasaserdote, ikinaway muna ang mga bato ng 
barakong tupa ng pagtatalaga at pagkatapos ay si- 
nunog ang mga iyon sa altar. (Exo 29:22, 24, 25: Lev 
8:25, 27, 28) Kaayon ng kahulugang ito ng pagiging 
pili, tinukoy ni Moises si Jehova bilang nagpapakain 
sa kaniyang bayang Israel ng “taba ng bato ng tri- 
go.”--Deu 32:14. 

Dahil ang mga bato ay nasa kaloob-looban ng ka- 
tawan, kabilang ang mga ito sa pinakatagong mga 
sangkap. Kaya naman ginagamit ng Bibliya ang ter- 
minong ito upang kumatawan sa pinakamalalalim 
na kaisipan at pinakamasisidhing emosyon ng per- 


352 


sonalidad ng isang tao. Ang sugat sa mga bato ay 
isang napakalalim na sugat, sa literal man o sa ma- 
kasagisag na paraan. (Job 16:13; Aw 73:21, Pan 3:13) 
Kung minsan, ang mga bato ay iniuugnay sa puso, 
na ginagamit naman sa makasagisag na paraan 
upang kumatawan sa buong panloob na pagkatao. 
--Jer 11:20, 17:10, 20:12, tingnan ang Puso. 

Lubusang nababatid ng ating Maylalang ang ka- 
yarian ng tao. Kaya naman sinasabing sinusubok ni 
Jehova ang “puso at mga bato, kung paanong sina- 
saliksik din ng kaniyang Anak ang “mga bato at 
mga puso.” (Aw 7:9; Apo 2:23) Kung paanong dina- 
dalisay ng isa ang pilak, kayang ‘dalisayin’ ni Jeho- 
va ang mga bato at ang puso ng isang tao upang 
maging matuwid siya sa harap ng Diyos, anupat gi- 
nagawa siyang mas madaling tumugon sa mga 
daan ni Jehova.---Aw 26:2, 66: 10. 

Sa Awit 16:7, sumulat si David: “Pagpapalain ko si 
Jehova, na nagpapayo sa akin. Tunay nga, kapag gabi 
ay itinutuwid ako ng aking mga bato.” Bilang isang 
mananamba ng tunay na Diyos, tumagos ang payo 
ng Diyos sa kaibuturan ng pagkatao ni David. Dahil 
nanuot ito sa kaloob-loobang bahagi niya, ang “payo” 
ay iniugnay sa “mga bato,” at sa gayon ay masasa- 
bing itinuwid si David ng kaniyang mga bato. 

Bagaman maaaring nasa mga labi ng mga balak- 
yot ang Salita ng Diyos, hindi ito tumatagos sa ka- 
loob-loobang mga aspekto ng kanilang personali- 
dad. Kaya naman tungkol sa mga balakyot, sinasabi 
ng Jeremias 12:2: “Patuloy silang sumusulong: nag- 
luwal din sila ng bunga. Ikaw ay malapit sa kanilang 
bibig, ngunit malayo sa kanilang mga bato.” Naka- 
katulad ito ng mababasa sa Isaias 29: 13, na sinipi ni 
Jesus sa Mateo 15:7, 8, kung saan gayundin ang si- 
nasabi tungkol sa puso ng balakyot, anupat ipinaki- 
kita na kung minsan ay ginagamit ang “puso” at ang 
"mga bato” bilang magkatumbas. 


BATOK. Tingnan ang LEEG. 


BATONG-LIMPAK. Ito ang salin ng salitang 
Griego na pe'tra (kasariang pambabae), na tumutu- 
koy sa isang limpak ng bato (Mat 7:24, 25, 27:51, 60, 
Luc 6:48, 8:6, 13; Apo 6:15, 16) sa gayon ay naiiba 
ito sa petros (kasariang panlalaki at ginagamit bi- 
lang pangalang pantangi na Pedro), nangangahulu- 
gang “piraso ng bato.” Dahil sa pagkakaibang ito, 
makikita natin na nang sabihin ni Jesus kay Pedro, 
"Ikaw ay si Pedro, at sa batong-limpak na ito ay ita- 
tayo ko ang aking kongregasyon,” hindi siya guma- 
mit ng mga terminong magkasingkahulugan. (Mat 
16:18) Maging sa bersiyong Aramaiko (Syriac), agad 
makikita ang pagkakaibang ito dahil magkaiba ang 
kasarian ng kataga na nasa unahan ng salitang 
ki'pha, na ginamit kapuwa para sa “Pedro” at sa 
“bato.” Panlalaking pandiwang panghalip (hu) ang 


353 


nasa unahan ng “Pedro,” samantalang pambabaing 
pamatlig na pang-uri (hade') naman ang nasa una- 
han ng “bato.” 

Hindi inisip ng mga apostol na ang sinabi ni Jesus 
ay nangangahulugang si Pedro ang batong-limpak, 
bilang katunayan nito, nang maglaon ay pinagtalu- 
nan nila kung sino ang waring pinakadakila sa kani- 
la. (Mar 9:33-35: Luc 22:24-26) Wala sanang saligan 
ang gayong pagtatalo kung si Pedro ang binigyan ng 
nakatataas na posisyon bilang ang batong-limpak na 
pagtatayuan ng kongregasyon. Maliwanag na ipina- 
kikita ng Kasulatan na ang lahat ng mga apostol ay 
pantay-pantay bilang mga batong pundasyon. Si- 
lang lahat, pati na si Pedro, ay nakatatag sa ibabaw 
ni Kristo Jesus bilang ang pundasyong batong-panu- 
lok. (Efe 2:19-22: Apo 21:2, 9-14) Tinukoy mismo ni 
Pedro na ang batong-limpak (petra) na kinatatayu- 
an ng kongregasyon ay si Kristo Jesus. (1Pe 2:4-8) 
Gayundin, ang apostol na si Pablo ay sumulat: “Sa- 
pagkat umiinom sila [ang mga Israelita] noon mula 
sa espirituwal na batong-limpak na sumusunod sa 
kanila, at ang batong-limpak na iyon ay nanganga- 
hulugang ang Kristo.” (1Co 10:4) Sa di-kukulangin 
sa dalawang pagkakataon at sa dalawang magkai- 
bang lokasyon, makahimalang pinaglaanan ang mga 
Israelita ng tubig mula sa batong-limpak. (Exo 17:5- 
7: Bil 20:1-11) Samakatuwid, sa diwa ay sinusundan 
sila ng isang batong-limpak bilang bukal ng tubig. 
Maliwanag na ang batong-limpak na iyon mismo ay 
lumalarawan o sumasagisag kay Kristo Jesus, na 
nagsabi sa mga Judio: “Kung ang sinuman ay nauu- 
haw, pumarito siya sa akin at uminom.”--Ju 7:37. 

Kapansin-pansin din na si Augustine (354- 
430 C.E.), karaniwang tinatawag na “San Agustin,” 
ay dating naniniwala na si Pedro ang batong-limpak 
ngunit nang maglaon ay nagbago siya ng pangma- 
las. Ayon sa Commentary on the Holy Scriptures ni 
Lange (Mat 16:18, tlb, p. 296), sinabi ni Augustine: 
“Ang bato ay hindi pinanganlan nang gayon mula 
kay Pedro, kundi si Pedro mula sa bato (non enim a 
Petro petra, sed Petrus a petra), kung paanong si 
Kristo ay hindi tinatawag nang gayon dahil sa Kris- 
tiyano, kundi ang Kristiyano dahil kay Kristo. Ang 
dahilan kaya sinabi ng Panginoon, 'Sa batong ito ay 
itatayo ko ang aking simbahan, ay sapagkat sinabi 
ni Pedro: Ikaw ang Kristo, ang Anak ng Diyos na 
buhay.' Sa batong ito, na iyong ipinahayag, ang sabi 
niya, ay itatayo ko ang aking simbahan. Sapagkat si 
Kristo ang bato (petra enim erat Christus), na sa iba- 
baw niyaon ay itinayo rin mismo si Pedro; sapagkat 
walang ibang pundasyon ang mailalatag ng sinu- 
mang tao, maliban sa nakalatag na, si Jesu-Kristo.” 
- Isinalin at inedit ni P. Schaff, 1976. 


BATONG-PANULOK. Isang batong nakala- 
gay sa isang anggulo o panulukan ng isang gusali 


BATONG-PANULOK 


kung saan nagsasalubong ang dalawang dingding, 
anupat napakahalaga upang magkarugtong nang 
matibay ang mga iyon. Ang mga batong-panulok 
ay kadalasang tinatabas upang maging parihabang 
mga bloke, nakaugalian nang ilatag ang mga ito 
nang salit-salitan, anupat nakaharap ang tagiliran 
ng isa at nakaharap naman ang dulo ng kasunod, 
mula sa pundasyon hanggang sa tuktok o bubong 
ng isang istraktura. Kaya naman kung titingnan 
mula sa isang anggulo o panulukan, ang tagiliran 
ng isang bato ay alinman sa nasa ilalim o nasa iba- 
baw ng dulo ng kasunod na bato. 

Ang pangunahing batong-panulok ay ang pun- 
dasyong batong-panulok, isang napakatibay na bato 
na karaniwang pinipili para sa mga gusaling pam- 
publiko at mga pader ng lunsod. Ginagamit ang 
pundasyong batong-panulok bilang giya habang ipi- 
nupuwesto ang iba pang mga bato, anupat isang hu- 
log ang inilalawit dito upang pantayin ang mga 
iyon. Lahat ng iba pang bato ay kailangang ia- 
yon sa pundasyong batong-panulok upang wastong 
maitayo ang gusali. Kung minsan, napakalalaki ng 
mga pundasyong batong-panulok. Pinatitibay rin 
ng pundasyong batong-panulok ang pagkakadug- 
tong ng iba't ibang bahagi ng isang istraktura. 

Ang isa pang mahalagang batong-panulok ay ang 
“ulo ng panulukan” (Aw 118:22), anupat maliwanag 
na ang pananalitang ito ay tumutukoy sa pinaka- 
koronang bato na nasa tuktok ng isang istraktura. Sa 
pamamagitan nito, ang dalawang dingding na nag- 
sasalubong sa panulukan ay pinagdurugtong sa tuk- 
tok upang hindi bumagsak ang mga ito at mawasak 
ang istraktura. 

Nagkaroon ng kagalakan at ng pagpuri kay Jeho- 
va nang ilatag ang pundasyon ng templo noong 
mga araw ni Zerubabel. (Ezr 3:10, 11) Gayundin, 
inihula na kapag “ilalabas [na ni Zerubabel] ang pa- 
ngulong-bato,” magkakaroon ng hiyawan para roon 
ng “Kahali-halina! Kahali-halina!” (Zac 4:6, 7) Sa- 
mantala, kalumbayan at pagkawasak naman ang 
naghihintay sa Babilonya, anupat inihula ni Jehova: 
“Ang mga tao ay hindi kukuha sa iyo ng bato para 
sa panulukan o ng bato para sa mga pundasyon, sa- 
pagkat ikaw ay magiging mga tiwangwang na ka- 
guhuan hanggang sa panahong walang takda. ”---Jer 
51:26. 

Makalarawan at Makasagisag na Paggamit. 
May kinalaman sa pagkakatatag ng lupa, tinanong 
ng Diyos si Job: “Sino ang naglatag ng batong-panu- 
lok niyaon?” Sa gayon, ang lupa, na tinatahanan ng 
tao at pinagtayuan niya ng maraming gusali, ay ini- 
halintulad sa isang dambuhalang gusali na may 
batong-panulok. Ang paglalatag niyaon, na hindi 
maaaring iukol sa kaninumang tao, sapagkat hindi 
pa nalalalang noon ang sangkatauhan, ay naging 


BAT-RABIM 


dahilan upang sumigaw sa pagpuri ang makalangit 
na “mga anak ng Diyos."---Job 38:4-7. 

Ginagamit ng ilang salin ang “(mga) batong- 
panulok” upang isalin ang isang salitang Hebreo 
(pin:'nah'), na may pangunahing ideya na “panulu- 
kan” ngunit ginagamit din bilang metapora para sa 
isang pinuno na isang ‘panulukan’ ng depensa o su- 
porta, samakatuwid ay para sa isang pangunahing 
tao. Kaya sa Isaias 19:13, “(mga) batong-panulok” 
ang ginagamit ng ilang salin (RS: AT; AS), saman- 
talang ang ginagamit naman ng iba ay “mga pinu- 
no” (Le) at “mga lider” (Mo), anupat kasuwato ng sa- 
ling “mga pangunahing tao” sa Bagong Sanlibutang 
Salin. (Tingnan din ang Huk 20:2, 1Sa 14:38, Zac 
10:4, kung saan ang salitang Hebreo ay literal na 
nangangahulugang “ang (mga) toreng panulok” at 
lumalarawan sa mahahalagang lalaki, o mga pinu- 
no.) Waring makahulugan ang gayong pagkakapit 
ng ‘panulukan’ sa isang pangunahing tao dahil sa 
makasagisag na pagkakapit ng “batong-panulok” sa 
Mesiyanikong hula. 

Sa Kasulatan, tinutukoy si Jesu-Kristo bilang ang 
"pundasyong batong-panulok” ng kongregasyong 
Kristiyano, na inihahalintulad naman sa isang espi- 
rituwal na bahay. Sa pamamagitan ni Isaias, patiu- 
nang sinabi ni Jehova na Kaniyang ilalatag sa Sion 
bilang pundasyon ang “isang bato, isang subok na 
bato, ang mahalagang panulukan ng isang matibay 
na pundasyon.” (Isa 28:16) Sinipi at ikinapit ni Ped- 
ro kay Jesu-Kristo ang hulang ito na may kinalaman 
sa “pundasyong batong-panulok” kung saan itinata- 
yo ang indibiduwal na mga pinahirang Kristiyano 
bilang “mga batong buhay,” upang maging isang 
espirituwal na bahay o templo para kay Jehova. (1Pe 
2:4-6) Sa katulad na paraan, ipinakita ni Pablo na 
ang mga miyembro ng kongregasyong Kristiyano 
ay itinayo na “sa pundasyon ng mga apostol at 
mga propeta, samantalang si Kristo Jesus mismo 
ang pundasyong batong-panulok,” anupat sa pagi- 
ging kaisa niya, ang buong gusali na magkakasuwa- 
tong pinagbubuklod “ay lumalaki upang maging 
isang banal na templo para kay Jehova,” isang da- 
kong tatahanan Niya sa espiritu.-.-Efe 2:19-22. 

Isinisiwalat ng Awit 118:22 na ang batong itinak- 
wil ng mga tagapagtayo ay magiging “ulo ng panu- 
lukan” (sa Heb., ro'sh pin:nah). Ang hulang ito ay 
sinipi at ikinapit ni Jesus sa kaniyang sarili bilang 
ang “pangulong batong-panulok” (sa Gr., kephale” 
goni'as, ulo ng panulukan). (Mat 21:42, Mar 12:10, 
11; Luc 20:17) Kung paanong kitang-kita ang bato 
na nasa tuktok ng isang gusali, sa gayong paraan si 
Jesu-Kristo ang pinakakoronang bato ng Kristiya- 
nong kongregasyon ng mga pinahiran, na inihaha- 
lintulad sa isang espirituwal na templo. Ikinapit din 
ni Pedro ang Awit 118:22 kay Kristo, anupat ipinaki- 
kitang siya ang “bato” na itinakwil ng mga tao ngu- 


354 


nit pinili ng Diyos na maging “ulo ng panulukan.” 
--Gaw 4:8-12; tingnan din ang 1Pe 2:4-7. 


BAT-RABIM [Anak na Babae ng Karamihan]. 
Sa Awit ni Solomon, ang mga mata ng dalagang 
Shulamita ay inihahalintulad sa “mga tipunang- 
tubig sa Hesbon, sa tabi ng pintuang-daan ng Bat- 
rabim.” (Sol 7:4) Ang Hesbon ay isang lunsod sa te- 
ritoryo ng Gad ngunit iniatas sa mga Levita. (Jos 21: 
38, 39) Naniniwala ang ilan na ang pangalang Bat- 
rabim ay pangalan ng isang pintuang-daan ng Hes- 
bon na nakaharap sa lunsod ng Raba (makabagong 
“Amman) sa dakong HS. Gayunman, sinasabi ng iba 
na ang Bat-rabim (nangangahulugang “Anak na 
Babae ng Karamihan”) ay ginagamit sa makasagi- 
sag na paraan upang tumukoy mismo sa mataong 
lunsod ng Hesbon at na binanggit ang pintuang- 
daan sapagkat maraming tao ang pumapasok at lu- 
malabas ng lunsod o nagtitipon sa pintuang-daan. 
Sa kasalukuyang mga guho ng lunsod, may katiba- 
yan pa rin na nagkaroon doon ng sinaunang mga ti- 
punang-tubig at gayundin ng isang malaking imba- 
kan ng tubig. Ang matulaing pananalita hinggil sa 
mga mata ng Shulamita ay angkop na naglalarawan 
sa malinaw at nagniningning na kagandahan ng 
mga ito; ang pintuang-daan ng lunsod ay kumaka- 
tawan marahil sa kaniyang noo. 


BAT-SHEBA [Anak na Babae ng Kasaganaan: 
posible, Anak na Babae na [Isinilang Noong] Ikapi- 
to[ng Araw]]. Anak ni Eliam (Amiel, 1Cr 3:5): posib- 
leng isang apo ni Ahitopel. (2Sa 11:3, 23:34) Asawa 
noon ni Uria na Hiteo na isa sa makapangyarihang 
mga lalaki ni David, nang maglaon ay naging asa- 
wa ni David pagkatapos na masangkot sa isa sa pi- 
nakamasaklap na pangyayari sa buhay ni David. 
--2Sa 23:39. 

Noong isang gabi ng tagsibol, habang naliligo ang 
magandang babaing si Bat-sheba na inilalarawan 
na “may napakagandang kaanyuan,” nakita siya ng 
kaniyang kapitbahay na si Haring David na noo'y 
nasa bubong ng kaniyang palasyo. Nang malaman na 
nasa digmaan ang asawa nito, iniutos ng haring na- 
pukaw ang pagnanasa na dalhin si Bat-sheba sa pa- 
lasyo, at doon ay sinipingan niya ito. “Sa kalaunan ay 
bumalik ito sa kaniyang bahay,” at pagkaraan ng 
ilang panahon ay nagpasabi ito kay David na siya ay 
nagdadalang-tao. Nang magkagayon ay nagpakana 
si David upang masipingan ni Uria ang asawa nito at 
sa gayo'y mapagtakpan ang pangangalunya, ngunit 
nang mabigo ang pakana, ipinapatay ng hari si Uria 
sa pagbabaka. Nang matapos ang yugto ng pagdada- 
lamhati ni Bat-sheba, siya ay naging asawa ni David 
at isinilang niya ang kanilang anak.---2Sa 11:1-27. 

“Ngunit ang bagay .. . ay naging masama sa pa- 
ningin ni Jehova.” Sinaway ng Kaniyang propetang 


355 


si Natan ang hari sa pamamagitan ng isang ilustras- 
yon kung saan inilarawan nito si Bat-sheba bilang 
ang nag-iisang “babaing kordero” ng isang taong 
dukha, si Uria, na kinuha ng taong mayaman, si Da- 
vid, upang ihain sa isang panauhin. Sa kaniyang 
matinding kalungkutan, nagsisi si David (Aw 51), 
ngunit ang anak sa pangangalunya, na hindi pina- 
ngalanan, ay namatay. (Tingnan ang DAVID.) Maka- 
lipas ang mga taon, higit pang kapighatian ang su- 
mapit kay David dahil sa kaniyang pagkakasala, 
anupat ang kaniyang sariling mga babae (concu- 
bine) ay dinungisan ng kaniyang anak na si Absa- 
lom.--2Sa 11:27-12:23; 16:21, 22. 

Nakadama ng kaaliwan si Bat-sheba mula sa kani- 
yang nagsising asawa, paulit-ulit niya itong tinawag 
na “panginoon ko,” gaya ng ginawa ni Sara sa asawa 
nito (1Ha 1:15-21, 1Pe 3:6), at nang maglaon ay isi- 
nilang niya kay David ang isang anak na lalaki na 
pinanganlang Solomon, na minahal at pinagpala ni 
Jehova. (2Sa 12:24, 25) Nagkaroon din siya ng tatlo 
pang anak, sina Simea, Sobab, at Natan, si Natan ang 
naging ninuno ng ina ni Jesus na si Maria. Yamang 
si Jose ay nagmula naman kay Solomon, ang pinag- 
mulang angkan ng mga magulang ni Jesus sa lupa 
ay kapuwa matatalunton kay Bat-sheba at kay Da- 
vid.— 1Cr 3:5, Mat 1:6, 16: Luc 3:23, 31. 

Muling binanggit sa ulat si Bat-sheba sa pagtata- 
pos ng 40-tadng paghahari ni David. Sumumpa si 
David sa kaniya: “Si Solomon na iyong anak ang ma- 
giging hari kasunod ko.” Kaya nang tangkain ni Ado- 
nias, ang nakatatandang kapatid sa ama ni Solomon, 
na agawin ang trono bago pa mamatay si David, sa 
mungkahi ng propetang si Natan ay ipinaalaala ni 
Bat-sheba kay David ang sumpa nito. Kaagad na ini- 
luklok ni David si Solomon sa trono, at sa gayon si 
Bat-sheba ay naging inang reyna.---1Ha 1:5-37. 

Pagkatapos na matibay na maitatag ang trono ni 
Solomon, pumaroon sa kaniya si Bat-sheba bilang 
isang maimpluwensiyang tagapamagitan upang 
iharap ang isang kahilingan para kay Adonias. Si So- 
lomon ay kaagad na “tumindig upang salubungin 
siya at yumukod,' at nag-utos na maglagay ng isang 
trono para sa kaniyang ina, “upang makaupo siya 
sa kaniyang kanan.” Gayunman, ang kahilingan ni 
Bat-sheba ay nagbunyag lamang sa mapanlinlang 
na pakana ni Adonias, kaya naman ipinapatay ni So- 
lomon si Adonias.--- 1Ha 2:13-25. 


BATU-BATO [sa Heb., tor, tohr: sa Gr., try- 
gon” sa Ingles, turtledove]. Isang maliit at mailap na 
kalapati na kadalasa'y napakahilig mandayuhan. 
Maliwanag na ginagaya ng pangalang Hebreo ang 
malungkot na huning “tur-r-r tur-r-r” na nililikha 
ng ibong ito. 

Ang mga batu-bato na pinakamalimit makita sa 
Palestina ay ang common turtledove (Streptopelia 


BAUTISMO 


turtur) at ang collared turtledove (Streptopelia deca- 
octo). Ang collared turtledove ay tinawag nang ga- 
nito dahil sa makitid na tulad-kuwelyong kulay itim 
sa batok nito. Ang isa pang uri, ang palm turtledove 
o laughing dove (Streptopelia senegalensis), ay unti- 
unting lumaganap sa Israel nitong nakalipas na mga 
dekada. 

Ang batu-bato ay binanggit sa Jeremias 8:7 kasa- 
ma ng mga ibon na ‘sumusunod na mabuti 
sa panahon ng kani-kaniyang pagdating, anupat 
maliwanag na nagpapahiwatig ito ng taunang pan- 
darayuhan. Tiyak na ang tinutukoy rito ay ang com- 
mon turtledove, yamang ang ibang batu-bato sa Pa- 
lestina ay hindi nandarayuhan kundi namamalagi 
roon sa buong taon. Ang common turtledove ay 
isang di-nagmimintis na tagapagbadya ng tagsibol 
sa Palestina, anupat dumarating doon mula sa T sa 
maagang bahagi ng Abril at pinaririnig nito sa lu- 
pain ang kaniyang tinig.'---Sol 2:12. 

Palibhasa'y mahiyain at maamo, ang batu-bato ay 
umaasa sa mabilis na paglipad para makatakas sa 
mga kaaway nito. (Aw 74:19) Kapag kapanahunan 
nila, naglipana ang mga batu-bato sa buong Pales- 
tina, at yamang mga butil, mga buto ng halaman, 
at halamang clover ang kinakain nila, madali silang 
mahuli ng mga silo na nasa lupa. Isinama ni Abra- 
ham ang isang batu-bato sa kaniyang handog no- 
ong si Jehova ay 'magtibay ng isang tipan’ sa kani- 
ya. (Gen 15:9, 10, 17, 18) Nang maglaon, alinman sa 
hiniling o pinahintulutan ng Kautusang Mosaiko na 
gamitin ang mga batu-bato sa ilang paghahain at 
mga ritwal ng pagpapadalisay. (Lev 1:14: 5:7, 11; 12: 
6, 8: 14:22, 30; 15:14, 15, 29, 30, Bil 6:10, 11) Si Ma- 
ria ay naghandog sa templo ng alinman sa dala- 
wang batu-bato o dalawang inakay na kalapati ma- 
tapos ipanganak si Jesus.--Luc 2:22-24: tingnan 
ang KALAPATI. 


BAUTISMO. Ang Griegong ba'pti:sma ay tu- 
mutukoy sa proseso ng paglulubog, kasama na ang 
pagsasailalim sa tubig at ang pag-aahon, halaw ito 
sa pandiwang ba 'pto, nangangahulugang “isawsaw.” 
(Ju 13:26) Sa Bibliya, ang “bautismuhan” ay singka- 
hulugan ng “ilubog.” Bilang halimbawa, ganito ang 
pagkakasalin ng The Holy Bible, An Improved Edi- 
tion sa Roma 6:3, 4: “O, hindi ba ninyo alam, na ta- 
yong lahat na binautismuhan (inilubog) kay Kristo 
Jesus ay binautismuhan (inilubog) sa kaniyang ka- 
matayan? Samakatuwid, inilibing tayong kasama 
niya sa pamamagitan ng ating bautismo (paglulu- 
bog) sa kaniyang kamatayan.” (Tingnan din ang Ko, 
ED.) Ginamit ng Griegong Septuagint ang isang 
anyo ng salita ring iyon para sa “isawsaw” sa Exodo 
12:22 at Levitico 4:6. (Tingnan ang mga tlb sa Rbi8.) 
Kapag inilubog sa tubig ang isa, siya ay pansaman- 
talang “inililibing” at pagkatapos ay iniaahon. 


BAUTISMO 


Tatalakayin natin ang apat na iba't ibang aspekto 
ng bautismo, lakip ang kaugnay na mga tanong: 
(1) bautismo ni Juan, (2) bautismo sa tubig ni Jesus 
at ng kaniyang mga tagasunod, (3) bautismo kay 
Kristo Jesus at sa kaniyang kamatayan, (4) bautis- 
mo sa apoy. 

Bautismo ni Juan. Ang unang tao na binig- 
yan ng Diyos ng awtorisasyong magsagawa ng bau- 
tismo sa tubig ay si Juan na anak nina Zacarias at 
Elisabet. (Luc 1:5-7, 57) Ang mismong pagkakilala 
sa kaniya bilang “Juan Bautista” o “Juan na tagapag- 
bautismo” (Mat 3:1, Mar 1:4) ay nagpapahiwatig na 
naitawag-pansin noon sa mga tao ang hinggil sa 
bautismo o paglulubog sa tubig partikular na sa pa- 
mamagitan ni Juan, at pinatutunayan ng Kasulatan 
na ang kaniyang ministeryo at bautismo ay nang- 
galing sa Diyos at hindi mula sa kaniyang sarili. Pa- 
tiunang sinabi ng anghel na si Gabriel na ang mga 
gawaing isasagawa ni Juan ay mula sa Diyos (Luc 
1:13-17), at inihula ni Zacarias sa pamamagitan ng 
banal na espiritu na si Juan ay magiging isang pro- 
peta ng Kataas-taasan upang ihanda ang mga daan 
ni Jehova. (Luc 1:68-79) Pinatotohanan ni Jesus na 
ang ministeryo at bautismo ni Juan ay mula sa 
Diyos. (Luc 7:26-28) Iniulat ng alagad na si Lucas na 
“ang kapahayagan ng Diyos ay dumating kay Juan 
na anak ni Zacarias sa ilang. Kaya pumaroon siya 
... na nangangaral ng bautismo.” (Luc 3:2, 3) Sina- 
bi ng apostol na si Juan tungkol sa kaniya: “May bu- 
mangong isang tao na isinugo bilang kinatawan ng 
Diyos: ang pangalan niya ay Juan.”--Ju 1:6. 

Higit nating mauunawaan ang kahulugan ng bau- 
tismo ni Juan sa pamamagitan ng paghahambing sa 
iba't ibang salin ng Lucas 3:3. Si Juan ay duma- 
ting “na nangangaral ng bautismo bilang sagisag 
ng pagsisisi ukol sa kapatawaran ng mga kasala- 
nan” (NW): “bautismo na nakadepende sa pagsisisi” 
(CB): “bautismo kung saan nagsisisi ang mga tao, 
upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan” 
(Kx); “bautismo bilang tanda ng pagsisisi ukol sa ka- 
patawaran ng mga kasalanan” (NE), “Talikdan ninyo 
ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo, 
at patatawarin ng Diyos ang inyong mga kasalanan” 
(TEV). Nililinaw ng mga saling ito na hindi ang 
bautismo ang nag-alis ng kanilang mga kasalanan, 
kundi ang pagsisisi at pagbabago ng kanilang mga 
lakad, na siyang isinasagisag ng bautismo. 

Samakatuwid, ang bautismong isinagawa ni Juan 
ay hindi isang pantanging paglilinis mula sa Diyos 
sa pamamagitan ng kaniyang lingkod na si Juan, 
kundi isang pangmadlang patotoo at sagisag ng 
pagsisisi ng indibiduwal sa kaniyang mga kasalanan 
laban sa Kautusan, na umaakay sa kanila tungo kay 
Kristo. (Gal 3:24) Sa gayon ay inihanda ni Juan ang 
isang bayan upang kanilang ‘makita ang paraan ng 
pagliligtas ng Diyos.” (Luc 3:6) Sa pamamagitan ng 


356 


kaniyang gawain ay “naihanda para kay Jehova ang 
isang nakahandang bayan.” (Luc 1:16, 17) Inihula 
nina Isaias at Malakias ang hinggil sa gayong gawa- 
in.--Isa 40:3-5, Mal 4:5, 6. 

Sinasabi ng ilang iskolar na ang bautismo ni Juan 
at ang bautismong Kristiyano ay patiunang ipinahi- 
hiwatig sa sinaunang mga seremonya ng pagpapa- 
dalisay sa ilalim ng Kautusan (Exo 29:4: Lev 8:6, 14: 
8, 31, 32; Heb 9:10, tlb sa Rbi8) o sa mga pagkilos 
na isinagawa ng ilang indibiduwal. (Gen 35:2, Exo 
19:10) Ngunit ang gayong mga halimbawa ay hindi 
maihahalintulad sa tunay na kahulugan ng bautis- 
mo. Ang mga iyon ay mga paghuhugas ukol sa se- 
remonyal na kalinisan. Sa isang pangyayari lamang 
nagkaroon ng lubusang paglulubog ng katawan sa 
tubig. Ito ay sa kaso ni Naaman na ketongin, na pi- 
tong ulit na naglubog ng kaniyang sarili sa tubig. 
(2Ha 5:14) Hindi siya dinala nito sa anumang pan- 
tanging kaugnayan sa Diyos, kundi pinagaling la- 
mang nito ang kaniyang ketong. Bukod diyan, sa 
Kasulatan, ang mga proselita ay tinutuli, hindi bina- 
bautismuhan. Upang ang isa ay makabahagi sa Pas- 
kuwa o makasamba sa santuwaryo, kailangan muna 
siyang tuliin.---Exo 12:43-49. 

Wala ring anumang saligan ang sinasabi ng ilan 
na ang bautismo ni Juan ay malamang na hiniram 
sa Judiong sekta ng mga Essene o sa mga Pariseo. 
Ang dalawang sektang ito ay may maraming kahili- 
ngan hinggil sa paghuhugas na dapat isagawa nang 
madalas. Ngunit ipinakita ni Jesus na ang mga iyon 
ay mga utos lamang ng mga tao na lumalabag sa 
mga utos ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tra- 
disyon. (Mar 7:1-9: Luc 11:38-42) Nagbautismo si 
Juan sa tubig dahil, gaya ng sinabi niya, isinugo 
siya ng Diyos upang magbautismo sa tubig. (Ju 
1:33) Hindi siya isinugo ng mga Essene o ng mga 
Pariseo. Ang kaniyang atas ay hindi ang gumawa 
ng mga proselitang Judio kundi bautismuhan yaong 
mga miyembro na ng kongregasyong Judio.---Luc 
1:16. 

Alam ni Juan na ang kaniyang mga gawain ay 
paghahanda lamang ng daan para sa Anak ng Diyos 
at Mesiyas at magbibigay-daan sa mas dakilang mi- 
nisteryo ng Isang iyon. Nagbautismo si Juan upang 
ang Mesiyas ay mahayag sa Israel. (Ju 1:31) Ayon 
sa Juan 3:26-30, ang ministeryo ng Mesiyas ay lala- 
go, ngunit ang ministeryo ni Juan ay mangangaun- 
ti. Yaong mga binautismuhan ng mga alagad ni Je- 
sus noong panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa, 
at samakatuwid ay naging mga alagad din ni Jesus, 
ay binautismuhan bilang sagisag ng pagsisisi katu- 
lad ng bautismo ni Juan.--Ju 3:25, 26; 4:1, 2. 

Ang Bautismo ni Jesus sa Tubig. Tiyak na 
ang bautismo ni Jesus na isinagawa ni Juan ay may 
kahulugan at layunin na ibang-iba sa bautismo ni 


357 


Juan, sapagkat si Jesus ay “hindi . . . nakagawa ng 
kasalanan, ni kinasumpungan man ng panlilinlang 
ang kaniyang bibig.” (1Pe 2:22) Kaya naman hindi 
siya maaaring sumailalim sa isang bautismo na su- 
masagisag sa pagsisisi. Walang alinlangang ito ang 
dahilan kung bakit tumanggi si Juan na bautismu- 
han si Jesus. Ngunit sinabi ni Jesus: “Hayaan mo na, 
sa pagkakataong ito, sapagkat ganito ang nararapat 
sa atin upang maisakatuparan ang lahat ng matu- 
wid.”--Mat 3:13-15. 

Iniulat ni Lucas na si Jesus ay nananalangin no- 
ong binabautismuhan siya. (Luc 3:21) Karagdagan 
pa, sinabi ng manunulat ng liham sa mga Hebreo na 
noong pumarito si Jesu-Kristo “sa sanlibutan” (sa- 
makatuwid nga, hindi noong panahong isilang siya 
at hindi pa niya kayang basahin at sabihin ang 
mga salitang ito, kundi noong iharap niya ang kani- 
yang sarili para sa bautismo at simulan ang kani- 
yang ministeryo), sinabi niya, alinsunod sa Awit 
40:6-8 (LXX): “Ang hain at handog ay hindi mo ni- 
nais, ngunit naghanda ka ng katawan para sa akin. 
... Narito! Ako ay dumating (sa balumbon ng aklat 
ay nakasulat iyon tungkol sa akin) upang gawin ang 
iyong kalooban, O Diyos.” (Heb 10:5-9) Si Jesus ay 
ipinanganak na miyembro ng bansang Judio, isang 
bansang may pakikipagtipan sa Diyos, samakatuwid 
nga, ang tipang Kautusan. (Exo 19:5-8, Gal 4:4) Da- 
hil dito, si Jesus ay mayroon nang pakikipagtipan sa 
Diyos na Jehova noong iharap niya ang kaniyang sa- 
rili kay Juan para magpabautismo. Pumaroon si Je- 
sus upang gawin ang higit pa kaysa sa hinihiling sa 
kaniya sa ilalim ng Kautusan. Inihaharap niya noon 
ang kaniyang sarili sa kaniyang Ama na si Jehova 
upang gawin ang “kalooban” ng kaniyang Ama may 
kaugnayan sa paghahandog ng kaniyang sariling 
“inihandang' katawan at may kinalaman sa pag-aalis 
ng mga haing hayop na inihahandog alinsunod sa 
Kautusan. Sinabi ng apostol na si Pablo: “Dahil sa 
nasabing ‘kalooban’ ay pinabanal na tayo sa pama- 
magitan ng paghahandog ng katawan ni Jesu-Kristo 
nang minsanan.” (Heb 10:10) Kasama rin sa kaloo- 
ban ng Ama para kay Jesus ang gawain na may ka- 
ugnayan sa Kaharian, at para rin sa paglilingkod na 
iyon ay iniharap ni Jesus ang kaniyang sarili. (Luc 
4:43: 17:20, 21) Tinanggap at kinilala ni Jehova ang 
paghaharap na ito ng Kaniyang Anak, anupat pi- 
nahiran Niya siya ng banal na espiritu at sinabi: 
“Ikaw ang aking Anak, ang minamahal, ikaw ay 
aking sinang-ayunan.”--Mar 1:9-11, Luc 3:21-23, 
Mat 3:13-17. 

Ang Bautismo sa Tubig ng mga Tagasunod ni 
Jesus. Ang bautismo ni Juan ay nakatakdang ha- 
linhan ng bautismo na iniutos ni Jesus: “Gumawa ng 
mga alagad sa mga tao ng lahat ng mga bansa, na 
binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng 
Anak at ng banal na espiritu.” (Mat 28: 19) Ito ang ta- 


BAUTISMO 


nging bautismo sa tubig na may pagsang-ayon ng 
Diyos mula noong Pentecostes, 33 C.E. Mga ilang 
taon pagkaraan ng 33 C.E., si Apolos, isang lalaking 
masigasig, ay may-kawastuang nagtuturo tungkol 
kay Jesus, ngunit ang nauunawaan lamang niya ay 
ang bautismo ni Juan. Kinailangan siyang ituwid 
hinggil sa bagay na ito, gaya niyaong mga alagad 
na nasumpungan ni Pablo sa Efeso. Ang mga lala- 
king ito sa Efeso ay sumailalim na sa bautismo ni 
Juan, ngunit maliwanag na isinagawa iyon noong 
wala nang bisa ang gayong bautismo, yamang du- 
malaw si Pablo sa Efeso mga 20 taon pagkaraang 
magwakas ang tipang Kautusan. Kaya naman sila 
ay may-kawastuang binautismuhan sa pangalan ni 
Jesus at tumanggap ng banal na espiritu.---Gaw 
18:24-26, 19:1-7. 

Kahilingan sa bautismong Kristiyano ang pagka- 
karoon ng kaunawaan sa Salita ng Diyos at ang ma- 
talinong pagpapasiya na iharap ang sarili upang 
gawin ang isiniwalat na kalooban ng Diyos: ipinaki- 
kita ito ng pangyayari noong Pentecostes, 33 C.E., 
nang marinig ng nagkakatipong mga Judio at mga 
proselita, na dati nang may kaalaman sa Hebreong 
Kasulatan, ang ipinahayag ni Pedro tungkol kay Je- 
sus na Mesiyas, anupat bilang resulta ay 3,000 ang 
“yumakap sa kaniyang salita nang buong puso” at 
“nabautismuhan.” (Gaw 2:41; 3:19-4:4: 10:34-38) 
Yaong mga nasa Samaria ay naniwala muna sa pa- 
ngangaral ni Felipe ng mabuting balita, at pagka- 
tapos ay nabautismuhan. (Gaw 8:12) Ang bating 
na Etiope, bilang isang debotong proselitang Judio 
na may kaalaman din tungkol kay Jehova at sa He- 
breong Kasulatan, ay nakarinig muna ng paliwa- 
nag kung paano natupad ang kasulatan kay Kristo, 
tinanggap niya iyon, at pagkatapos ay ninais ni- 
yang magpabautismo. (Gaw 8:34-36) Ipinaliwanag 
ni Pedro kay Cornelio na “ang tao na natatakot [sa 
Diyos] at gumagawa ng katuwiran ay kaayaaya” 
(Gaw 10:35) at ang bawat isa na nananampalataya 
kay Jesu-Kristo ay tumatanggap ng kapatawaran ng 
mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang pa- 
ngalan. (Gaw 10:43: 11:18) Ang lahat ng ito ay ka- 
suwato ng utos ni Jesus na “gumawa ng mga alagad 

. . na itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng 
mga bagay na iniutos ko sa inyo.” Yaong mga tuma- 
tanggap sa turo at nagiging mga alagad ay wasto la- 
mang na magpabautismo.---Mat 28: 19, 20: Gaw 1:8. 

Noong Pentecostes, ang mga Judio na may pana- 
nagutan sa kamatayan ni Jesus bilang isang komu- 
nidad, at walang alinlangang may kaalaman tung- 
kol sa bautismo ni Juan, ay nasugatan ang puso" 
dahil sa pangangaral ni Pedro at nagtanong: “Mga 
kapatid, ano ang gagawin namin?” Sumagot si Pe- 
dro: “Magsisi kayo, at magpabautismo ang bawat isa 
sa inyo sa pangalan ni Jesu-Kristo ukol sa kapatawa- 
ran ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo 


BAUTISMO 


ang walang-bayad na kaloob ng banal na espiritu.” 
(Gaw 2:37, 38) Pansinin na isang bagong bagay ang 
binabanggit ni Pedro sa kanila--samakatuwid nga, 
na hindi pagsisisi at bautismo sa bautismo ni Juan 
ang kailangan para sa kapatawaran ng mga ka- 
salanan, kundi pagsisisi at bautismo sa pangalan 
ni Jesu-Kristo. Hindi niya sinabi na ang bautismo 
sa ganang sarili ang nag-aalis ng mga kasalanan. 
Alam ni Pedro na ang “dugo ni Jesus na Anak ng 
Diyos ang naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasala- 
nan.” (1Ju 1:7) Nang maglaon, matapos tukuyin si 
Jesus bilang “ang Punong Ahente ng buhay,” sinabi 
ni Pedro sa mga Judio sa templo: “Kaya nga magsi- 
si kayo, at manumbalik upang mapawi ang inyong 
mga kasalanan, upang ang mga kapanahunan ng 
pagpapaginhawa ay dumating mula sa mismong 
persona ni Jehova.” (Gaw 3:15, 19) Dito ay ipinaba- 
tid niya sa kanila na ang pagsisisi sa kanilang ma- 
samang gawa laban kay Kristo at ang 'panunumba- 
lik, upang kilalanin siya, ang siyang nagdudulot ng 
kapatawaran ng kasalanan, hindi niya binanggit 
ang bautismo noong pagkakataong iyon. 

May kinalaman sa mga Judio, ang tipang Kautu- 
san ay pinawi salig sa kamatayan ni Kristo sa pahi- 
rapang tulos (Col 2:14), at ang bagong tipan naman 
ay nagkabisa noong Pentecostes, 33 C.E. (Ihambing 
ang Gaw 2:4; Heb 2:3, 4.) Gayunpaman, pinagpaki- 
taan ng Diyos ng pantanging pabor ang mga Judio 
nang mga tatlo at kalahating taon pa. Sa loob ng pa- 
nahong iyon, ang pinangaralan lamang ng mga ala- 
gad ni Jesus ay mga Judio, mga proselitang Judio, 
at mga Samaritano. Ngunit noong mga 36 C.E. tina- 
gubilinan ng Diyos si Pedro na pumaroon sa taha- 
nan ng Gentil na si Cornelio, isang Romanong opi- 
syal ng hukbo, at sa pamamagitan ng pagbubuhos 
ng Kaniyang banal na espiritu kay Cornelio at sa 
sambahayan nito, ipinakita Niya kay Pedro na ang 
mga Gentil ay maaari nang tanggapin para sa bau- 
tismo sa tubig. (Gaw 10:34, 35, 44-48) Yamang hin- 
di na kinikilala ng Diyos ang tipang Kautusan sa tu- 
ling mga Judio kundi ang kinikilala na niya noon ay 
ang kaniyang bagong tipan na si Jesu-Kristo ang 
nagsilbing tagapamagitan, ang likas na mga Judio, 
tuli man o di-tuli, ay hindi na itinuturing ng Diyos 
bilang may anumang pantanging kaugnayan sa ka- 
niya. Hindi na sila maaaring magkaroon ng isang 
katayuan sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng 
pagtupad sa Kautusan, na wala nang bisa noon, ni 
sa pamamagitan man ng bautismo ni Juan, na ka- 
ugnay ng Kautusan, kundi kinakailangan silang lu- 
mapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalata- 
ya sa kaniyang Anak at mabautismuhan sa tubig sa 
pangalan ni Jesu-Kristo upang matamo ang pagki- 
lala at pabor ni Jehova.--Tingnan ang PITUMPUNG 
SANLINGGO (May bisa ang tipan “sa loob ng isang 
sanlinggo”). 


358 


Dahil dito, pagkaraan ng 36 C.E., ang lahat, mga 
Judio at mga Gentil, ay nagkaroon ng magkakapan- 
tay na katayuan sa paningin ng Diyos. (Ro 11:30-32, 
14:12) Ang mga tao ng mga bansang Gentil, mali- 
ban sa mga tuling proselitang Judio, ay wala sa ila- 
lim ng tipang Kautusan at hindi pa kailanman na- 
ging isang bayan na may pantanging kaugnayan sa 
Diyos na Ama. Ngunit noong panahong iyon ay bi- 
nuksan ang pagkakataon sa kanila bilang mga indi- 
biduwal upang maging bahagi ng bayan ng Diyos. 
Samakatuwid, bago sila mabautismuhan sa tubig, 
kailangan nilang lumapit sa Diyos bilang mga ma- 
nanampalataya sa kaniyang Anak na si Jesu-Kristo. 
Pagkatapos, alinsunod sa halimbawa at utos ni Kris- 
to, wasto lamang na sumailalim sila sa bautismo sa 
tubig.---Mat 3:13-15, 28:18-20. 

Ang gayong bautismong Kristiyano ay may ma- 
halagang epekto sa kanilang katayuan sa harap ng 
Diyos. Pagkatapos banggitin ang pagtatayo ni Noe 
ng arka na sa pamamagitan niyaon ay nailigtas siya 
at ang kaniyang pamilya sa Baha, sumulat ang 
apostol na si Pedro: “Yaong katumbas nito ay nagli- 
ligtas din ngayon sa inyo, samakatuwid nga, ang 
bautismo, (hindi ang pag-aalis ng karumihan ng la- 
man, kundi ang paghiling sa Diyos ng isang mabu- 
ting budhi,) sa pamamagitan ng pagkabuhay-muli 
ni Jesu-Kristo.” (1Pe 3:20, 21) Ang arka ay nagsil- 
bing nakikitang ebidensiya na inialay ni Noe ang ka- 
niyang sarili upang gawin ang kalooban ng Diyos at 
na may-katapatan niyang isinagawa ang gawaing 
iniatas ng Diyos. Umakay ito sa kaniyang kaligta- 
san. Bilang katumbas nito, yaong mga mag-aalay 
ng kanilang sarili kay Jehova salig sa pananampala- 
taya sa binuhay-muling Kristo, magpapabautismo 
bilang sagisag niyaon, at gagawa ng kalooban ng 
Diyos para sa kaniyang mga lingkod ay maliligtas 
mula sa kasalukuyang balakyot na sanlibutan. (Gal 
1:3, 4) Hindi na sila patungo sa pagkapuksa kasama 
ng iba pa sa sanlibutan. Maliligtas sila mula rito at 
pagkakalooban sila ng Diyos ng isang mabuting 
budhi. 

Walang Pagbabautismo sa Sanggol. Yamang 
ang “pakikinig sa salita, “pagyakap sa salita nang 
buong puso, at “pagsisisi” ay kailangan munang ga- 
win ng isa bago siya magpabautismo sa tubig (Gaw 
2:14, 22, 38, 41) at yamang kahilingan sa bautismo 
ang paggawa niya ng isang taimtim na pagpapasi- 
ya, maliwanag na siya ay dapat na nasa hustong gu- 
lang na upang makinig, maniwala, at gumawa ng 
gayong pagpapasiya. May argumentong inihaharap 
ang ilan pabor sa pagbabautismo sa sanggol. Buma- 
banggit sila ng mga pangyayari na doo'y 'mga sam- 
bahayan" ang binautismuhan, gaya ng sambahayan 
ni Cornelio, ni Lydia, ng tagapagbilanggo sa Filipos, 
ni Crispo, at ni Estefanas. (Gaw 10:48, 11:14; 16:15, 
32-34: 18:8, 1Co 1:16) Naniniwala silang ipinahihi- 


359 


watig nito na binautismuhan din ang maliliit na 
sanggol sa mga pamilyang iyon. Ngunit, sa kaso ni 
Cornelio, ang mga nabautismuhan ay yaong mga 
nakinig sa salita at tumanggap ng banal na espiritu, 
at sila'y nagsalita ng mga wika at lumuwalhati sa 
Diyos, ang mga bagay na ito ay hindi maaaring ku- 
mapit sa mga sanggol. (Gaw 10:44-46) Si Lydia ay 
“isang mananamba ng Diyos, . . . at binuksang ma- 
buti ni Jehova ang kaniyang puso upang magbi- 
gay-pansin sa mga bagay na sinasalita ni Pablo.” 
(Gaw 16:14) Ang tagapagbilanggo sa Filipos ay kai- 
langang "maniwala sa Panginoong Jesus,' at ipinahi- 
hiwatig nito na ang iba pang kabilang sa kaniyang 
pamilya ay kailangan ding maniwala upang mabau- 
tismuhan. (Gaw 16:31-34) “Si Crispo na punong opi- 
syal ng sinagoga ay naging isang mananampalata- 
ya sa Panginoon, at gayundin ang kaniyang buong 
sambahayan.” (Gaw 18:8) Ipinakikita ng lahat ng ito 
na kaugnay sa bautismo ang mga bagay na gaya ng 
pakikinig, paniniwala, at pagluwalhati sa Diyos, mga 
bagay na hindi magagawa ng mga sanggol. Sa Sa- 
maria, nang marinig at paniwalaan ng mga tao ang 
“mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at 
tungkol sa pangalan ni Jesu-Kristo, sila ay nabautis- 
muhan.” Dito ay espesipikong binanggit ng rekord 
ng Kasulatan na ang mga binautismuhan ay hin- 
di mga sanggol kundi “mga lalaki at mga babae.” 
--Gaw 8:12. 

Ang sinabi ng apostol na si Pablo sa mga taga- 
Corinto na ang mga anak ay “banal” dahil sa isang 
sumasampalatayang magulang ay hindi katibayan 
na binabautismuhan noon ang mga sanggol: sa ha- 
lip ay kabaligtaran ang ipinahihiwatig nito. Ang 
menor-de-edad na mga anak na napakabata pa 
upang makagawa ng gayong pagpapasiya ay nagka- 
karoon ng paborableng katayuan dahil sa suma- 
sampalatayang magulang, hindi dahil sa anumang 
tinatawag na sakramental na bautismo, na diu- 
mano'y nagkakaloob ng hiwalay na paborableng 
katayuan. Kung wastong bautismuhan ang mga 
sanggol, hindi na sila kailangang ituring na may pa- 
borableng katayuan dahil sa sumasampalatayang 
magulang.--- 1Co 7:14. 

Totoo na sinabi ni Jesus tungkol sa mga bata: “Hu- 
wag ninyo silang hadlangan sa paglapit sa akin, sa- 
pagkat ang kaharian ng langit ay nauukol sa mga 
tulad nito.” (Mat 19:13-15, Mar 10:13-16) Ngunit 
hindi sila binautismuhan. Pinagpala sila ni Jesus, at 
walang anumang pahiwatig na ang pagpapatong 
niya ng kaniyang mga kamay sa kanila ay isang 
relihiyosong seremonya. Karagdagan pa, ipinakita 
niya na ang dahilan kung bakit 'ang kaharian ng 
Diyos ay nauukol sa mga tulad nila” ay hindi dahil 
nabautismuhan sila kundi dahil sila'y madaling tu- 
ruan at mapagtiwala. Inuutusan ang mga Kristiyano 
na maging “mga sanggol kung tungkol sa kasama- 


BAUTISMO 


an, gayunma'y “hustong-gulang sa mga kakaya- 
han ng pang-unawa.”---Mat 18:4, Luc 18:16, 17: 1Co 
14:20. 

Ang istoryador ng relihiyon na si Augustus Nean- 
der ay sumulat tungkol sa unang-siglong mga Kris- 
tiyano: “Ang kaugalian ng pagbabautismo sa sang- 
gol ay hindi pa ginagawa noong panahong iyon. ... 
Noon lamang panahon ni Irenæus [mga 120/140- 
mga 200/203 C.E.] (tiyak namang hindi mas maaga 
kaysa rito) nagsimula ang pagbabautismo sa sang- 
gol, at una itong kinilala bilang isang apostolikong 
tradisyon noong ikatlong siglo. Ang mga ebidensi- 
yang ito ay salungat, sa halip na pabor, sa panini- 
walang nagmula ito sa mga apostol.”--History of 
the Planting and Training of the Christian Church 
by the Apostles, 1864, p. 162. 

Lubusang Paglulubog. Batay sa katuturan ng 
bautismo na binanggit sa pasimula, maliwanag na 
ang bautismo ay lubusang paglulubog o pagsasaila- 
lim sa tubig, hindi basta pagbubuhos o pagwiwisik. 
Pinatutunayan ito ng mga halimbawa ng pagbaba- 
utismo na matatagpuan sa Bibliya. Binautismuhan 
si Jesus sa isang malaking ilog, ang Jordan, at pag- 
katapos niyang mabautismuhan ay 'umahon siya 
mula sa tubig.” (Mar 1:10, Mat 3:13, 16) Pinili ni Juan 
ang isang lokasyon sa Libis ng Jordan malapit sa Sa- 
lim upang doon magbautismo, “sapagkat maraming 
tubig doon.” (Ju 3:23) Hiniling ng bating na Etio- 
pe na siya'y bautismuhan noong dumating sila sa 
“isang dakong may tubig.” Kapuwa sila “lumusong 
sa tubig.” Pagkatapos ay “umahon sila sa tubig.” 
(Gaw 8:36-40) Ang lahat ng mga halimbawang ito 
ay nagpapahiwatig, hindi ng isang tipunang-tubig 
na maliit at hanggang bukung-bukong ang lalim, 
kundi ng isang malaking dakong may tubig na ki- 
nailangan pa nilang lakaran nang palusong at pa- 
ahon. Karagdagan pa, yamang ginamit din ang 
bautismo upang sumagisag sa paglilibing, nagpapa- 
hiwatig ito ng lubusang paglulubog.---Ro 6:4-6, Col 
2:12. 

Ipinakikita ng mga impormasyon mula sa kasay- 
sayan na ang mga Kristiyano ay nagbautismo sa pa- 
mamagitan ng paglulubog. Tungkol sa paksang ito, 
sinabi ng New Catholic Encyclopedia (1967, Tomo Il, 
p. 56): “Maliwanag na ang Bautismo sa sinaunang 
Simbahan ay sa pamamagitan ng paglulubog.” Si- 
nabi naman ng Larousse du XX? Siècle, Paris, 1928: 
“Binautismuhan ang unang mga Kristiyano sa pa- 
mamagitan ng paglulubog saanman may masum- 
pungang katubigan.” 

Bautismo kay Kristo Jesus at sa Kaniyang 
Kamatayan. Noong panahon ng bautismo ni Je- 
sus sa Ilog Jordan, alam niya na pumapasok siya sa 
isang landasin ng pagsasakripisyo. Alam niyang da- 
pat mamatay ang kaniyang “inihandang katawan,' 


BAUTISMO 


na kailangan niyang mamatay sa kawalang-sala bi- 
lang isang sakdal na haing tao upang magsilbing 
pantubos para sa sangkatauhan. (Mat 20:28) Nauu- 
nawaan ni Jesus na kailangan niyang sumailalim sa 
kamatayan ngunit ibabangon siya mula roon sa 
ikatlong araw. (Mat 16:21) Dahil dito, ang kaniyang 
mararanasan ay inihalintulad niya sa bautismo sa 
kamatayan. (Luc 12:50) Ipinaliwanag niya sa kani- 
yang mga alagad na sumasailalim na siya sa bautis- 
mong ito sa panahon ng kaniyang ministeryo. (Mar 
10:38, 39) Binautismuhan siya nang lubusan sa ka- 
matayan nang isailalim siya sa kamatayan sa pama- 
magitan ng pagbabayubay sa kaniya sa pahirapang 
tulos noong Nisan 14, 33 C.E. Noong ikatlong araw, 
nang siya'y buhaying-muli ng kaniyang Ama, ang 
Diyos na Jehova, natapos ang bautismong iyon, na 
may kalakip na pagbabangon sa kaniya. Ang bautis- 
mo ni Jesus sa kamatayan ay maliwanag na naiiba 
at bukod sa kaniyang bautismo sa tubig, sapagkat 
tapos na siyang sumailalim sa bautismo sa tubig no- 
ong pasimula ng kaniyang ministeryo, kung kailan 
nagsisimula pa lamang ang kaniyang bautismo sa 
kamatayan. 

Ang tapat na mga apostol ni Jesu-Kristo ay binau- 
tismuhan sa tubig ayon sa bautismo ni Juan. (Ju 
1:35-37, 4:1) Ngunit hindi pa sila nababautismuhan 
sa banal na espiritu nang banggitin ni Jesus na ba- 
bautismuhan din sila sa isang makasagisag na bau- 
tismo na tulad ng sa kaniya, isang bautismo sa 
kamatayan. (Mar 10:39) Kaya ang bautismo sa kani- 
yang kamatayan ay isang bagay na iba pa sa bautis- 
mo sa tubig. Sinabi ni Pablo sa kaniyang liham sa 
kongregasyong Kristiyano sa Roma: “Hindi ba ninyo 
alam na tayong lahat na binautismuhan kay Kristo 
Jesus ay binautismuhan sa kaniyang kamatayan?” 
--Ro 6:3. 

Ang Diyos na Jehova ang may pananagutan sa 
pagsasagawa ng gayong bautismo kay Kristo Jesus 
pati na ng bautismo sa kaniyang kamatayan. Pina- 
hiran niya si Jesus, anupat ginawa niya itong ang 
Kristo o ang Pinahiran. (Gaw 10:38) Sa gayon ay bi- 
nautismuhan ng Diyos si Jesus sa banal na espiritu 
upang, sa pamamagitan ni Jesus, ang kaniyang mga 
tagasunod ay mabautismuhan din sa banal na espi- 
ritu. Samakatuwid, yaong magiging mga kasamang 
tagapagmana niya, na may makalangit na pag-asa, 
ay kailangang “mabautismuhan kay Kristo Jesus,” 
samakatuwid nga, sa Pinahiran na si Jesus na noong 
panahon ng pagpapahid sa kaniya ay inianak din sa 
espiritu upang maging anak ng Diyos. Sa gayon ay 
magiging kaisa nila siya, ang kanilang Ulo, at sila 
ay magiging mga miyembro ng kongregasyon na 
siyang katawan ni Kristo.--1Co 12:12, 13, 27, Col 
1:18. 

Ang landasin ng Kristiyanong mga tagasunod na 
ito na binautismuhan kay Kristo Jesus ay isang lan- 


360 


dasin ng pag-iingat ng katapatan sa ilalim ng pag- 
subok mula sa panahong mabautismuhan sila kay 
Kristo, isang pagharap sa kamatayan araw-araw at 
sa dakong huli ay isang kamatayan taglay ang kata- 
patan, gaya ng inilarawan ng apostol na si Pablo 
nang ipaliwanag niya sa mga Kristiyanong taga- 
Roma: “Samakatuwid inilibing tayong kasama niya 
sa pamamagitan ng ating bautismo sa kaniyang ka- 
matayan, upang, kung paanong si Kristo ay ibina- 
ngon mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalu- 
walhatian ng Ama, tayo ay lumakad nang gayundin 
sa isang panibagong buhay. Sapagkat kung tayo ay 
naging kaisa niya sa wangis ng kaniyang kamata- 
yan, tiyak na tayo ay magiging kaisa rin niya sa wa- 
ngis ng kaniyang pagkabuhay-muli.”--Ro 6:4, 5: 
1Co 15:31-49. 

Higit pang nilinaw ni Pablo ang bagay na ito nang 
sumulat siya sa kongregasyon sa Filipos, anupat ini- 
larawan niya ang kaniyang sariling landasin bilang 
“pakikibahagi sa . . . mga pagdurusa [ni Kristo], na 
ipinasasakop ang aking sarili sa isang kamatayan na 
tulad ng sa kaniya, upang tingnan kung sa anu- 
mang paraan ay makakamtan ko ang mas maagang 
pagkabuhay-muli mula sa mga patay.” (Fil 3:10, 11) 
Tanging ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat, 
ang makalangit na Ama, na Tagapagbautismo sa 
mga binabautismuhan kaisa ni Jesu-Kristo at sa ka- 
niyang kamatayan, ang maaaring tumapos sa bau- 
tismong ito. Ginagawa Niya ito sa pamamagitan ni 
Kristo sa pagbabangon sa kanila mula sa kamatayan 
upang maging kaisa ni Jesu-Kristo sa wangis ng ka- 
niyang pagkabuhay-muli, na tungo sa makalangit 
at imortal na buhay.--- 1Co 15:53, 54. 

Ang isang kongregasyon ng mga tao ay maaaring 
bautismuhan o ilubog, wika nga, sa isang tagapag- 
palaya at lider, ipinaghalimbawa ito ng apostol na si 
Pablo nang ilarawan niya ang kongregasyon ng Is- 
rael bilang “nabautismuhan kay Moises sa pamama- 
gitan ng ulap at ng dagat.” Doon ay tinakpan sila ng 
isang pananggalang na ulap at ng mga pader ng tu- 
big sa magkabilang panig, anupat sa makasagisag 
na pananalita ay inilubog sila. Inihula ni Moises na 
ang Diyos ay magbabangon ng isang propeta na tu- 
lad niya, ikinapit ni Pedro ang hulang ito kay Jesu- 
Kristo.--1Co 10:1, 2; Deu 18:15-19, Gaw 3:19-23. 


Ano ang bautismo “sa layuning 
maging mga patay”? 


Ang pananalita sa 1 Corinto 15:29 ay isinalin ng 
mga tagapagsalin sa iba't ibang paraan: “Ano ang 
gagawin nila na mga binabautismuhan para sa mga 
patay?” (KJ), “alang-alang sa kanilang mga patay?” 
(AT); “alang-alang sa mga patay?” (NPV); “sa layu- 
ning maging mga patay?” (NW) 


361 


Maraming iba't ibang interpretasyon ang ibinibi- 
gay sa talatang ito. Ang pinakakaraniwang inter- 
pretasyon ay na tinutukoy ni Pablo ang kaugalian ng 
panghaliling bautismo sa tubig, samakatuwid nga, 
ang pagbabautismo sa mga taong buhay bilang ka- 
halili ng mga patay ukol sa kapakinabangan ng mga 
patay. Ang pag-iral ng gayong kaugalian noong 
mga araw ni Pablo ay hindi mapatutunayan, ni ma- 
giging kaayon man iyon ng mga kasulatan na mali- 
wanag na nagsasabing ang mga nagpabautismo ay 
“ang mga alagad,” yaon mismong mga ‘yumakap sa 
salita nang buong puso, yaong mga personal na 
“naniwala. ”---Mat 28:19: Gaw 2:41, 8:12. 

Binabanggit ng A Greek-English Lexicon, nina 
Liddell at Scott, na ang “para sa,” “alang-alang sa,” 
at “para sa kapakanan ng” ay kabilang sa mga katu- 
turan ng Griegong pang-ukol na hy-per, na ginamit 
sa kaukulang genitive sa 1 Corinto 15:29. (Nirebisa 
ni H. Jones, Oxford, 1968, p. 1857) Sa ilang kalaga- 
yan, ang ekspresyong “para sa kapakanan ng” ay ka- 
tumbas ng “sa layuning.” Noon pa mang 1728, may 
napansin na si Jacob Elsner na mga halimbawa 
mula sa iba't ibang manunulat na Griego kung 
saan ang hyper" sa kaukulang genitive ay may ulti- 
mong kahulugan, samakatuwid nga, isang kahulu- 
gang nagpapahayag ng layunin, at ipinakita niya na 
gayon ang kahulugan ng ganitong pagkakaayos ng 
mga salita sa 1 Corinto 15:29. (Observationes Sacree 
in Novi Foederis Libros, Utrecht, Tomo II, p. 127-131) 
Kasuwato nito, isinalin ng Bagong Sanlibutang Salin 
ang hyper” sa talatang ito bilang nangangahulu- 
gang “sa layuning.” 

Kapag ipinahihintulot ng balarila na maisalin ang 
isang ekspresyon sa mahigit sa isang paraan, ang 
tamang salin ay yaong kasuwato ng konteksto. Sa 
konteksto, ipinakikita ng 1 Corinto 15:3, 4 na ang pa- 
ngunahing tinatalakay ay ang paniniwala sa kama- 
tayan at pagkabuhay-muli ni Jesu-Kristo. Pagkata- 
pos ay inihaharap ng kasunod na mga talata ang 
katibayan na makatuwiran ang gayong paniniwala 
(tal 5-11): tinatalakay ng mga ito na may seryo- 
song mga implikasyon ang pagtangging maniwala 
sa pagkabuhay-muli (tal 12-19), na ang pagkabu- 
hay-muli ni Kristo ay nagbibigay-katiyakan na may 
mga iba pa na ibabangon mula sa mga patay (tal 20- 
23), at kung paanong sa pamamagitan ng lahat ng 
ito ay naipagkakaisa sa Diyos ang lahat ng matata- 
linong nilalang (tal 24-28). Maliwanag na ang tala- 
ta 29 ay isang mahalagang bahagi ng pagtalakay na 
ito. Ngunit kaninong pagkabuhay-muli ang pinag- 
uusapan sa talata 29? Iyon ba ay ang pagkabuhay- 
muli niyaong mga indibiduwal na tinutukoy roon bi- 
lang binautismuhan? O niyaong isa na namatay 
bago naisagawa ang bautismong iyon? Ano ang ipi- 
nahihiwatig ng kasunod na mga talata? Malinaw na 
ipinakikita ng talata 30 hanggang 34 na ang tinata- 


BAUTISMO 


lakay roon ay ang pag-asa ng buhay na mga Kristi- 
yano na mabuhay sa hinaharap, at sinasabi ng tala- 
ta 35 hanggang 58 na sila ay ang tapat na mga 
Kristiyano na may pag-asang mabuhay sa langit. 

Kasuwato ito ng Roma 6:3, na nagsasabi: “Hindi 
ba ninyo alam na tayong lahat na binautismuhan 
kay Kristo Jesus ay binautismuhan sa kaniyang ka- 
matayan?” Gaya ng nililinaw ng kasulatang ito, hin- 
di iyon pagpapabautismo ng isang Kristiyano alang- 
alang sa isa na patay na kundi, sa halip, iyon ay 
isang bagay na nakaaapekto sa mismong kinabuka- 
san ng taong iyon. 

Kung gayon, sa anong diwa na ang mga Kristiya- 
nong iyon ay “binautismuhan sa layuning maging 
mga patay,' o “binautismuhan sa kaniyang kamata- 
yan”? Inilubog sila sa isang landasin ng buhay na 
aakay sa kanilang kamatayan bilang mga tagapag- 
ingat ng katapatan, gaya niyaong kay Kristo, at tag- 
lay ang pag-asa ng pagkabuhay-muli na tulad ng sa 
kaniya tungo sa imortal na buhay bilang espiritu. 
(Ro 6:4, 5: Fil 3:10, 11) Hindi ito isang bautismo na 
mabilis na isinasagawa, gaya ng paglulubog sa tu- 
big. Mahigit na tatlong taon pagkatapos ng paglulu- 
bog sa kaniya sa tubig, tinukoy ni Jesus ang isang 
bautismo na hindi pa tapos sa kaniyang kalagayan 
at na sa hinaharap pa lamang isasagawa sa mga ala- 
gad niya. (Mar 10:35-40) Yamang ang bautismong 
ito ay umaakay sa pagkabuhay-muli tungo sa ma- 
kalangit na buhay, magsisimula ito sa pagkilos ng 
espiritu ng Diyos sa isang tao upang malinang sa 
kaniya ang pag-asang iyon, at magwawakas ito, 
hindi sa kamatayan, kundi sa pagtatamo ng pag-asa 
sa imortal na buhay bilang espiritu sa pamamagitan 
ng pagkabuhay-muli.--2Co 1:21, 22: 1Co 6:14. 

Ang Dako ng Isang Tao sa Layunin ng Diyos. 
Dapat pansinin na ang isa na binabautismuhan sa 
tubig ay pumapasok sa isang pantanging kaugna- 
yan kay Jehova bilang Kaniyang lingkod, upang ga- 
win ang Kaniyang kalooban. Hindi ang indibiduwal 
ang nagtatakda kung ano ang kalooban ng Diyos 
para sa kaniya, kundi ang Diyos ang nagpapasiya 
kung paano gagamitin ang indibiduwal na iyon at 
kung saan ang magiging dako niya sa Kaniyang 
mga layunin. Halimbawa, noong sinaunang mga 
panahon, ang buong bansang Israel ay may panta- 
nging kaugnayan sa Diyos, sila ay pag-aari ni Jeho- 
va. (Exo 19:5) Ngunit tanging ang tribo ni Levi ang 
pinili upang magsagawa ng mga paglilingkod sa 
santuwaryo, at mula sa tribong ito, tanging ang pa- 
milya ni Aaron ang bumubuo sa pagkasaserdote. 
(Bil 1:48-51, Exo 28:1, 40:13-15) Ang pagkahari na- 
man ay pantanging itinatag ng Diyos na Jehova sa 
linya ng pamilya ni David.---2Sa 7:15, 16. 

Sa gayunding paraan, ang mga sumasailalim 
sa bautismong Kristiyano ay nagiging pag-aari ng 


BAVAI 


Diyos, mga alipin niya, upang gamitin ayon sa ka- 
niyang mamarapatin. (1Co 6:20) Ang isang halim- 
bawa ng pagpatnubay ng Diyos sa gayong mga 
bagay ay matatagpuan sa Apocalipsis, kung saan 
binabanggit ang isang tiyak na bilang ng mga tao 
na sa wakas ay “tinatakan,” samakatuwid nga, 144,- 
000. (Apo 7:4-8) Bago pa man ang gayong pangwa- 
kas na pagsang-ayon, ang banal na espiritu ng 
Diyos ay nagsisilbi nang pantatak na nagbibigay sa 
mga tinatakan ng patiunang tanda ng kanilang ng 
makalangit na mana. (Efe 1:13, 14: 2Co 5:1-5) Ang 
mga nagtataglay ng gayong pag-asa ay sinabihan 
din: “Inilagay ng Diyos ang mga sangkap sa kata- 
wan [ni Kristo], bawat isa sa kanila, ayon sa kani- 
yang kinalugdan.”--1Co 12:18, 27. 

Itinawag-pansin ni Jesus ang isa pang grupo nang 
sabihin niya: “Mayroon akong ibang mga tupa, na 
hindi sa kulungang ito, ang mga iyon din ay dapat 
kong dalhin, at makikinig sila sa aking tinig, at sila 
ay magiging isang kawan, isang pastol.” (Ju 10:16) 
Ang mga ito ay hindi kabilang sa “munting kawan” 
(Luc 12:32), ngunit dapat din silang lumapit kay Je- 
hova sa pamamagitan ni Jesu-Kristo at mabautis- 
muhan sa tubig. 

Kasuwato ito ng pangitaing ibinigay sa apostol na 
si Juan, gaya ng nakaulat sa Apocalipsis, kung saan, 
matapos ipakita kay Juan ang 144,000 na “tinata- 
kan,” ang kaniyang paningin ay ibinaling sa “isang 
malaking pulutong, na hindi mabilang ng sinumang 
tao.” Ang mga ito ay ipinakitang “naglaba ng kani- 
lang mahahabang damit at nagpaputi ng mga iyon 
sa dugo ng Kordero,' na nagpapahiwatig ng kanilang 
pananampalataya sa haing pantubos ni Jesu-Kristo 
na Kordero ng Diyos. (Apo 7:9, 14) Dahil dito, nag- 
tamo sila ng sinang-ayunang kalagayan, anupat si- 
la'y “nakatayo sa harap ng trono [ng Diyos],” ngunit 
hindi sila ang pinili ng Diyos na mapabilang sa 144,- 
000 na “tinatakan.” Kung tungkol sa “malaking pu- 
lutong” na ito, nagpatuloy ang pangitain sa pagsa- 
sabing sila ay naglilingkod sa Diyos araw at gabi at 
ipagsasanggalang at pangangalagaan niya.---Apo 
7:15-17. 

Bautismo sa Apoy. Nang pumaroon kay Juan 
na Tagapagbautismo ang maraming mga Pariseo at 
mga Saduceo, tinawag niya silang “supling ng mga 
ulupong.” Binanggit niya ang tungkol sa Isa na da- 
rating at sinabi: “Babautismuhan kayo ng isang iyon 
sa banal na espiritu at sa apoy.” (Mat 3:7, 11; Luc 
3:16) Ang bautismo sa apoy ay hindi kapareho ng 
bautismo sa banal na espiritu. Ang maapoy na bau- 
tismo ay hindi maaaring tumukoy, gaya ng sinasa- 
bi ng ilan, sa mga dila ng apoy noong Pentecostes, 
sapagkat hindi naman inilubog sa apoy ang mga 
alagad na naroroon. (Gaw 2:3) Sinabi ni Juan sa ka- 
niyang mga tagapakinig na magkakaroon ng pagbu- 


362 


bukud-bukod, na magkakaroon ng pagtitipon ng tri- 
go, anupat pagkatapos ay susunugin ang ipa sa apoy 
na hindi mapapatay. (Mat 3:12) Nilinaw niya na ang 
apoy ay hindi pagpapala o gantimpala kundi kapa- 
rusahan sapagkat 'ang punungkahoy ay hindi nag- 
luwal ng mainam na bunga. '--Mat 3:10, Luc 3:9. 

Sa paggamit ng apoy bilang sagisag ng pagkapuk- 
sa, inihula ni Jesus ang paglipol sa mga balakyot na 
magaganap sa panahon ng kaniyang pagkanaririto, 
na sinasabi: “Nang araw na lumabas si Lot mula sa 
Sodoma ay umulan ng apoy at asupre mula sa langit 
at pinuksa silang lahat. Magiging gayundin sa araw 
na iyon kapag ang Anak ng tao ay isiniwalat.” (Luc 
17:29, 30, Mat 13:49, 50) Ang iba pang mga halim- 
bawa na doo'y ginamit ang apoy upang kumatawan, 
hindi sa puwersang nagliligtas, kundi sa puwersang 
mapamuksa, ay matatagpuan sa 2 Tesalonica 1:8, 
Judas 7: at 2 Pedro 3:7, 10. 


BAVAI. Isang Levitang manggagawa sa proyek- 
to ng muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem na 
pinangasiwaan ni Nehemias. Siya ay mula sa distri- 
to ng Keila, anak ni Henadad at posibleng kapatid ni 
Binui.---Ne 3:18, 24. 


BAWANG [sa Heb., shumim’ (pangmaramihan))]. 
Isang may-bulbo at perennial (nabubuhay nang 
ilang taon) na halaman (Allium sativum), ang bul- 
bo nito na matapang ang amoy at lasa ay binubuo 
ng hanggang 20 mas maliliit na bulbo, o mga butil. 
Ang tangkay ng bulaklak ng bawang, na may mali- 
liit na bulbo at baog na mga bulaklak, ay umaabot 
kung minsan sa taas na 0.3 m (1 piye) o mahigit pa. 

Lumilitaw na ang bawang ay malawakang itinata- 
nim noon sa sinaunang Ehipto. Sa ilang ay ninasa 
ng haluang pulutong at ng mga Israelita ang ba- 
wang na dati nilang kinakain doon. (Bil 11:4, 5) Bi- 
nabanggit ng Griegong istoryador na si Herodotus 
(IT, 125) ang isang inskripsiyon kung saan nakatala 
ang bawang bilang isa sa mga pagkaing inilaan para 
sa mga trabahador sa isang piramide. Ang bawang 
ay malawakan pa ring ginagamit ng mga tumata- 
han sa mga lugar sa Mediteraneo. Sa Mishnah (Ne- 
darim 3:10), tinukoy ng mga Judio ang kanilang sa- 
rili bilang mga kumakain ng bawang. Noon pa man 
ay ginagamit na ang bawang bilang gamot na pan- 
tulong sa panunaw, antibiyotiko, at panlaban sa hi- 
lab. 


BAYAG, MGA. Mga glandula ng ari ng lalaki. 
Sa kautusan ng Diyos sa Israel, pinagbawalang ma- 
nungkulan sa pagkasaserdote ang isang lalaki na 
may mga bayag na durog, isa sa mga pisikal na de- 
pekto na magiging dahilan ng diskuwalipikasyon ng 
isa. (Lev 21:17-21, 23) Ang mataas na pamantayang 
ito para sa pagkasaserdote ay kasuwato ng kabana- 


363 


lan ng katungkulan ng mga saserdote bilang mga 
kinatawan ng kabanalan ni Jehova sa harap ng Isra- 
el. Kaayon din ito ng bagay na ang pagkasaserdote 
sa Israel ay sumasagisag sa makalangit na pagkasa- 
serdote ni Kristo at ng kaniyang kongregasyon ng 
mga katulong na saserdote, na sa kanila ay wa- 
lang sinumang kasusumpungan ng anumang du- 
ngis. (Heb 7:26, Efe 5:27: Apo 14:1, 5; 20:6) Karag- 
dagan pa, ang nais ng Diyos ay mga saserdote na 
maaaring magkaroon ng mga anak na hahalili sa 
kanila. Gayunman, may probisyon ang Kautusan na 
ang gayong tao na may depekto ay maaaring ku- 
main ng mga banal na bagay na inilaan bilang pag- 
kain ng mga saserdote.--Lev 21:21, 22. 

Sa ganito ring kadahilanan, hindi maaaring ihan- 
dog bilang hain ang isang hayop na ang mga bayag 
ay pisa, durog, putol, o hugot. (Lev 22:24, ihambing 
ang Mal 1:6-8, 1Pe 1:19.) Dahil dito, hindi kinakapon 
ng mga Israelita ang kanilang mga hayop, sapagkat 
hinihiling ng Kautusan na ang lahat ng mga ala- 
gang hayop na papatayin upang kainin ay dalhin sa 
santuwaryo upang doon patayin at kainin bilang 
handog na pansalu-salo. Sa Lupang Pangako, kapit 
din ang kautusang ito sa mga nakatira di-kalayuan 
sa Jerusalem.--Lev 17:3-5, Deu 12:20-25. 

Sinasabi pa ng Kautusan: “Walang lalaking kina- 
pon na dinurog ang mga bayag o pinutol ang kani- 
yang sangkap ng pagkalalaki ang makapapasok sa 
kongregasyon ni Jehova.” (Deu 23:1) Ang gayong 
'pagkapon' ay hindi tumutukoy sa mga depektong 
mula pa sa pagkapanganak o sa kalagayang dulot ng 
sakuna. (Ihambing ang Lev 21:17-21, Deu 25:11, 
12.) Samakatuwid, maliwanag na may kinalaman 
iyon sa sinasadyang pagpapakapon para sa imoral 
na mga layunin, gaya ng homoseksuwalidad. Ang 
isang iyon ay hindi dapat papasukin sa kongrega- 
syon, anupat hindi siya pahihintulutang makiugnay 
rito upang mapangalagaan ang kadalisayan nito. 

Idiniin ng Kautusan ang paggalang ni Jehova sa 
karapatan ng lalaki na magkaanak sa kaniyang asa- 
wa, at ang paggalang Niya sa kakayahan sa pag- 
aanak na inilagay Niya sa lalaki at babae. Ang pag- 
aasawa bilang bayaw ay inilaan upang magpatuloy 
ang linya, pangalan, at mana ng pamilya ng isang 
lalaki. (Deu 25:5-10) Karaka-raka pagkatapos bang- 
gitin ang kaayusang ito, nagpatuloy ang Kautusan 
sa pagsasabi na kung nag-aaway ang dalawang la- 
laki at sinunggaban ng asawa ng isa sa kanila ang 
kalabang lalaki sa mga pribadong bahagi nito upang 
matulungan niya ang kaniyang asawa (isang pagki- 
los na maaaring sumira sa kakayahan ng lalaking 
iyon na magkaanak), ang kamay ng babae ay pupu- 
tulin. (Deu 25:11, 12) Kaya hindi kapit dito ang kau- 
tusang mata para sa mata. (Deu 19:21) Hindi hini- 
ling ng Diyos na sirain ang mga sangkap ng babae 


BAYAN (MGA TAO) NG LUPAIN, TAO SA LUPA 


sa pag-aanak ni yaong sa kaniyang asawa. Sa gani- 
tong paraan, maaari pa ring maging mabunga ang 
kanilang pag-aasawa, anupat magpapatuloy ang lin- 
ya ng pamilya ng kaniyang asawa sa pamamagitan 
niyaon. 

Sa kongregasyong Kristiyano, ang mga taong ki- 
napon ay hindi pinagbabawalang pumasok dito, sa- 
pagkat naisaisantabi na ang Kautusan salig sa hain 
ni Kristo. (Col 2:13, 14) Gayunpaman, itinatanghal 
ng mga kautusang sinipi sa itaas ang paggalang ng 
Diyos sa mga sangkap sa pag-aanak at mariing ipi- 
nakikita ng mga ito na mali ang sumailalim sa isang 
operasyon na sisira sa kakayahan ng isang tao sa 
pagpaparami dahil lamang sa wala siyang pagpapa- 
halaga sa kaloob na iyon ng Diyos. 

Ari. Sa Levitico 15:2, 3, ang salitang Hebreo 
para sa “laman” (ba-sar') ay ginagamit sa Kasulatan 
may kaugnayan sa ari ng lalaki, ang titi, na naiiba 
sa mga bayag.--Tingnan ang MALINIS, KALINISAN, 
ihambing ang Isa 57:8, tlb sa Rbi8. 

Sinamba ng mga pagano ang ari ng lalaki sa ka- 
nilang pagsamba sa sekso noong sinaunang mga 
panahon, gaya rin ng ginagawa sa ilang bansa sa 
ngayon. Maaaring tinutukoy ng Ezekiel 8:17 (tlb 
sa Rbi8) ang gayong pagsamba na nakahawa sa 
mga apostatang Israelita noong mga araw ni Eze- 
kiel. 


BAYAN. 
MGA. 


BAYAN (MGA TAO) NG LUPAIN, TAO 
SA LUPA. Ang pananalitang ito (sa Heb., ‘am 
ha-arets, kasama ang mga anyong pangmarami- 
han nito) ay lumilitaw nang 75 ulit sa tekstong He- 
breo. Noong mga araw ni Jesus, ginagamit ito ng 
relihiyosong mga lider bilang isang termino ng pag- 
hamak, ngunit sa pasimula ay hindi ito ginagamit 
sa gayong diwa. 

Ipinaliliwanag ng Hebreo at Aramaikong leksikon 
nina Koehler at Baumgartner na ang pananalitang 
Hebreong ito ay nangangahulugang “ang mga ma- 
mamayang nagtatamasa ng lahat ng karapatan.” 
(Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Leiden, 1958, 
p. 711) Sinasabi naman ng The Interpreter's Dictio- 
nary of the Bible na ang terminong ito “sa eksaktong 
diwa ay tumutukoy lamang sa responsableng mga 
mamamayang lalaki, ang mga lalaking may asawa 
na nakatira sa sarili nilang lupain at nagtatamasa 
ng lahat ng mga karapatan at mga pananagutan, 
kabilang na rito ang tungkuling maglingkod sa huk- 
bo at makibahagi sa mga hudisyal na paglilitis at... 
mga kapistahan.” (Inedit ni G. A. Buttrick, 1962, 
Tomo 1, p. 106) (Ihambing ang Lev 20:2-5, 2Ha 15:5; 
16:15: Eze 45:16, 22: 46:3, 9.) Samakatuwid, sa pa- 
simula ay kagalang-galang ang pananalitang ito. 


Tingnan ang LUNSOD, SAKOP NA BAYAN, 


BAYAN (MGA TAO) NG LUPAIN, TAO SA LUPA 


Hindi ito partikular na tumutukoy sa isang maba- 
bang uri ng mga tao o sa mga taong dukha. 

Noong binibili ni Abraham ang karapatang ariin 
ang yungib ng Macpela, nakipag-usap siya sa Hi- 
teong “bayan ng lupain.” (Gen 23:7, 13, RS) Sa mga 
talatang ito, kapuwa isinasalin ng An American 
Translation at ng Bagong Sanlibutang Salin ang He- 
breong am ha-a'rets bilang “mga katutubo.” Noong 
nakikipag-usap siya kina Moises at Aaron, tinukoy 
ni Paraon ang mga Israelitang nananahanan sa Go- 
sen bilang “ang mga tao sa lupain.” (Exo 5:5) Ang 
pananalitang ito ay ginamit sa anyong pang-isahan 
upang sumaklaw sa lahat ng taong-bayan ng Cana- 
an (Bil 14:9), at kung kalakip ang anyong pangma- 
ramihan ng am (@am-meh, “mga bayan"), upang 
ilarawan naman sila bilang bumubuo sa hiwa-hiwa- 
lay na mga tribo o mga bayan sa loob ng lupaing 
iyon. (Ne 9:24, 30) Ginagamit ito sa katulad na pa- 
raan upang tumukoy sa mga sakop na bayan sa loob 
ng Imperyo ng Persia noong panahon ni Reyna Es- 
ther. (Es 8:17) Ginamit naman ni Senakerib ang 
hustong anyong pangmaramihan (@am-meh' ha-ara- 
tsohth”, ‘mga bayan ng mga lupain’) upang tukuyin 
ang maraming bayan o bansa na nilupig ng mga 
hukbong Asiryano.---2Cr 32: 13. 

Sa loob ng bansang Israel, kadalasang ipinakikita 
ng pariralang am ha-a'Tets ang kaibahan ng pang- 
karaniwang mga mamamayan at ng mga opisyal ng 
pamahalaan o ng pagkasaserdote. (2Ha 11:14, 18- 
20: Jer 1:18: 34:19; 37:2, 44:21, Eze 7:27; Dan 9:6, 
Zac 7:5) Gayunman, maliwanag na sumasaklaw ito 
hindi lamang sa dukhang uring-manggagawa kun- 
di kabilang din dito ang mga taong maykaya sa bu- 
hay, yamang matapos tuligsain ni Ezekiel ang ka- 
walang-katarungan ng sakim na mga propeta, mga 
saserdote, at mga prinsipe, binatikos naman niya 
ang “bayan ng lupain” na “nagsasagawa ng paka- 
nang pandaraya at nang-aagaw upang magnakaw, 
at ang napipighati at ang dukha ay pinagmamalupi- 
tan nila, at ang naninirahang dayuhan ay dinada- 
ya nila nang walang katarungan.” (Eze 22:25-29) 
Upang mabayaran ni Haring Jehoiakim ang mabi- 
bigat na impuwestong ipinataw ni Paraon Necoh, 
“hiningi niya bilang pataw ang pilak at ang ginto 
mula sa bayan ng lupain” sa pamamagitan ng pag- 
bubuwis. Kaya naman, ang ‘am ha-a'rets na puma- 
tay sa mga nagsabuwatan laban kay Haring Amon 
at gumawang hari kay Josias o yaong mga guma- 
wang hari kay Jehoahaz nang maglaon ay hindi ya- 
ong pinakamabababang uri ng tao sa lipunan. (2Ha 
23:30, 35; 21:24) Nang lupigin ni Nabucodonosor 
ang Juda, 60 lalaki sa “bayan ng lupain" ang kasa- 
ma ng matataas na opisyal ng korte na dinala sa Ri- 
bla at pinatay, anupat walang alinlangan na ang 
60 na ito ay kabilang sa mas prominente o pangu- 
nahing mga mamamayan. (2Ha 25:19-21) Sabihin 


364 


pa, talagang saklaw ng pariralang am ha-a'rets ang 
dukha at maralitang mamamayan, at itinalaga ng 
hari ng Babilonya na manatili sa Juda ang ilan sa 
mga ito, gaya ng ginawa niya sa Jerusalem mas ma- 
aga rito.---2Ha 24:14: 25:12: Jer 40:7: 52:15, 16. 

Noong mga panahon pagkaraan ng pagkatapon, 
hinatulan nina Ezra at Nehemias ang maling gawa- 
in ng pinabalik na mga tapon dahil sa pakikihalo nila 
sa “mga tao ng (mga) lupain,” anupat nag-aasawa 
sila sa kababaihan ng mga ito, pinahihintulutan ni- 
lang makipagkalakalan ang mga ito sa loob ng lun- 
sod kapag Sabbath, at tinutularan nila ang karima- 
rimarim na mga gawain ng mga ito. (Ezr 9:11, 10: 
2, 11: Ne 10:28, 31) Ang pananalitang ginamit dito 
ay tumutukoy sa nakapalibot na mga taong di-Isra- 
elita na espesipikong binanggit sa Ezra 9:1, 2, at ang 
dahilan kung bakit dapat humiwalay sa kanila ay 
hindi dahil mababa ang posisyon nila sa lipunan 
o sa ekonomiya kundi dahil sa kautusan ng Diyos na 
humihiling ng dalisay na pagsamba.--Ne 10:28-30. 

Bilang Isang Termino ng Paghamak. Ga- 
yunman, sa paglipas ng panahon, ang terminong ito 
ay sinimulang gamitin ng relihiyosong mga lider ng 
Juda upang tumukoy sa mga tao, Judio o di-Judio, 
na hindi nakapag-aral ng Kautusan at partikular na 
doon sa mga walang-alam sa malaking kalipunan 
ng mga tradisyong rabiniko noong panahong iyon 
o doon sa mga hindi tumutupad dito nang detalya- 
do. (Mat 15:1, 2) Ipinahahayag ng terminong ito ang 
mapanghamak na saloobing makikita sa pananalita 
ng mga Pariseo sa Juan 7:49: “Ang pulutong na ito 
na hindi nakaaalam ng Kautusan ay mga taong isi- 
numpa.” Sinabi ni Rabbi Joshua na ang isang ‘am 
ha-a'rets ay: “Sinumang hindi naglalagay ng tefillin 
[mga pilakterya] sa kaniyang sarili.” Ang iba pang 
mga pananalitang rabiniko na kumakapit sa gayong 
mga tao na hindi tumutupad sa mga tradisyong Ju- 
dio ay: “Matutuhan man ng isa ang Kasulatan at ang 
Mishnah, kung hindi pa siya nakapaglilingkod sa 
mga alagad niyaong marunong, isa siyang am ha- 
arez.” (Babilonyong Talmud, Berakhot 47b, isinalin 
ni M. Simon) “Ang isang taong walang-alam [am 
ha-a'rets] ay hindi rin naman makadiyos.” (Babilon- 
yong Talmud, Avot 2:5, isinalin ni J. Israelstam) 
“Ang mangmang ay hindi bubuhaying-muli.” (Ba- 
bilonyong Talmud, Ketubbot 111b, isinalin ni L Slot- 
ki) (Ihambing ang Mat 9:11, Luc 15:2, 18:11.) Ga- 
yunman, sinabi ni Jesus na siya ay “pumarito upang 
tawagin... ang mga makasalanan,” at pinagpakita- 
an niya ng pagmamahal ang mga taong “naipagta- 
buyan kung saan-saan tulad ng mga tupang walang 
pastol.”--Mat 9:13, 36. 

Samakatuwid, nagbago ang diwa ng am ha-a'rets 
mula sa pagiging kagalang-galang tungo sa relihi- 
yosong pandurusta, gaya rin ng terminong Latin na 


365 


paganus, na pinanggalingan ng salitang Tagalog na 
“pagano.” Ang salitang pagano ay orihinal na na- 
ngangahulugan lamang na isa na nakatira sa kabu- 
kiran, ngunit yamang ang mga tagabukid na iyon 
ang kadalasang huling nakukumberte, nang magla- 
on ay ginamit na ito ng mga nakatira sa lunsod bi- 
lang pantukoy sa lahat ng hindi tumatanggap sa 
inaangkin nilang mga paniniwalang Kristiyano. 


BAYAWAK [sa Heb., tsav, sa Ingles, lizard]. Ang 
mga bayawak ay mga reptilyang apat ang paa, ka- 
raniwan ay maliliit, may mahahabang buntot at 
makaliskis na balat. Ang mga binti ng bayawak ay 
nasa tagiliran nito kung kaya nailalapat nito sa lupa 
ang kaniyang tiyan nang hindi ibinabaluktot ang 
kaniyang mga paa. Mahigit na 40 uri ang matatag- 
puan sa Palestina. Makikita sila sa mga punungka- 
hoy, sa maiinit na awang ng mga bato, at sa mga 
dingding at mga kisame sa loob ng mga tahanan. 
Ang bayawak ay kabilang sa maruruming “nagku- 
kulupong nilalang” sa Levitico 11:29. Iminumungka- 
hi na ang pangalang Hebreo para rito ay hinalaw sa 
isang salitang-ugat na nangangahulugang “kumapit 
sa lupa.” Iminumungkahi ng Hebrew and English 
Lexicon of the Old Testament nina Brown, Driver, at 
Briggs (1980, p. 839) ang “bayawak” bilang salin 
nito. Maliwanag na kasama sa terminong Hebreo na 
tsav kahit man lamang ang pamilyang Agamidae 
ng mga bayawak, sapagkat ang katumbas na termi- 
nong Arabe na dabb ay tumutukoy sa Egyptian 
spiny-tailed lizard (Uromastix aegyptius), na siyang 
pinakamalaki sa mga uring Agamidae na matatag- 
puan sa Israel.--Tingnan ang BAYAWAK-BUHANGIN; 
HUNYANGO, TUKO. 

Karaniwang iminumungkahi ng mga leksikon na 
ang salitang Hebreo na koach ay tumutukoy rin sa 
isang uri ng bayawak. Yamang ang kahulugan ng 
salitang-ugat ng pangalang ito ay “kapangyarihan” 
o “kalakasan,” maaaring tumutukoy ito sa desert 
monitor lizard (Varanus griseus), isang malakas at 
malaking bayawak. Nakatira ito sa tuyo, mabuha- 
ngin at disyertong mga lugar. Sa Palestina, ang ba- 
yawak na ito ay umaabot sa haba na mga 1.2 m 
(4 na piye). Ito'y kumakain ng bangkay at nasa ta- 
laan ng ‘maruruming’ pagkain.--Lev 11:29, 30. 

Ang isa pang hayop na nakatalang marumi para 
kainin ng mga Israelita ay tinutukoy ng salitang He- 
breo na cho met, sa Levitico 11:30. Isinalin ito ng 
ilan sa mga bagong salin (RS: NW) bilang “baya- 
wak-buhangin.” Posibleng ang bayawak-buhangin 
ay isang bubuli. 

BAYAWAK-BUHANGIN [sa Heb., cho'met, 
sa Ingles, sand lizard]. Hindi matiyak kung ano ang 


maruming “nagkukulupong nilalang” na tinutukoy 
ng terminong Hebreo na chomet. (Lev 11:30, 31) 


BEDAN 


Ang mga salin ng Griegong Septuagint at ng Latin 
na Vulgate ay tumuturo sa isang uri ng bayawak, at 
ang salitang iyon ay isinalin sa iba't ibang para- 
an bilang “bayawak-buhangin” (AS, JP, NW, RS), 
“hunyango” (AT), at “suso” (KJ). Posibleng ito ay 
isang bubuli.---Tingnan ang BAYAWAK. 


BAZIUT, BAZLIT. Isang ulo ng pamilya na 
ang mga inapo ay kabilang sa mga Netineo na bu- 
malik sa Jerusalem kasama ni Zerubabel noong 
537 B.C.E.--Ezr 2:1, 2, 52: Ne 7:54. 


BEALIAS |Si Jah ang May-ari]. Isang Benjami- 
tang mandirigma na sumama kay David sa Ziklag. 
--ICr 12:1, 2, 5. 


BEALOT [Dako ng mga Among Babae]. 

1. Isang lunsod sa pinakadulong T ng Juda na bi- 
nanggit sa Josue 15:24. Hindi alam kung saan ang 
lokasyon nito. 

2. Isang distrito sa kapaligiran ng Aser na nasa 
pangangasiwa ni Baana bilang tagapaglaan ng pag- 
kain ni Solomon. Tinawag na Alot sa King James 
Version.---1Ha 4:16. 


BEBAI. 


1. Isang ulo ng sambahayan na ang mga inapo, 
mahigit na 600, ay bumalik sa Jerusalem kasama ni 
Zerubabel noong 537 B.C.E. (Ezr 2:1, 2, 11: Ne 7:16) 
Dalawampu't siyam pang inapo niya ang pumaro- 
ong kasama ni Ezra noong 468 B.C.E. (Ezr 8:11) 
Apat sa unang grupo ang kumuha ng mga asawang 
banyaga, ngunit pinaalis nila ang mga iyon dahil sa 
paghimok ni Ezra.---Ezr 10:28, 44. 

2. Isang prominenteng tao o isang kinatawan ng 
mga anak ni Bebai (Blg. 1), na nagpatotoo sa kasun- 
duan ng katapatan na iniharap ni Nehemias.---Ne 
9:38; 10:1, 15. 


BECORAT [Panganay]. Ninuno ni Haring Saul: 
mula sa tribo ni Benjamin.-- 1Sa 9:1. 


BEDAD. Ama ng Edomitang si Haring Hadad 
na namahala sa Avit bago pa mamahala sa Israel 
ang sinumang hari.---Gen 36:31, 3b: 1Cr 1:43, 46. 


BEDAIAS. Isasa 12 anak ni Bani na nagpaalis 
sa kanilang mga asawang banyaga at mga anak da- 
hil sa paghimok ni Ezra.--Ezr 10:10, 11, 34, 35, 44. 


BEDAN. 


1. Itinalang kasama nina Gideon (Jerubaal), 
Jepte, at Samuel bilang tagapagligtas ng Israel 
mula sa mga kaaway. (1Sa 12:11) Gayunman, wa- 
lang binabanggit na gayong Bedan sa ibang bahagi 
ng Bibliya ni sa sekular na kasaysayan man. May 
kinalaman sa tekstong ito, sinabi nina C. F. Keil 
at F. Delitzsch: “Napakalayong mangyari na ba- 


BEDELIO, SAHING NG 


banggitin dito ni Samuel ang isang hukom, na hin- 
di naman iniulat sa aklat ng Mga Hukom dahil sa 
hindi ito gaanong naging prominente.”---Commen- 
tary on the Old Testament, 1973, Tomo II, 1 Samuel, 
p. 118. 

Naniniwala ang ilan na ang pangalang Bedan ay 
tumutukoy kay Barak. Ipinahihiwatig ng konteksto 
ng 1 Samuel 12:11 na ang tinutukoy ay isa na nag- 
sagawa ng malaking pagliligtas at sinasabi rin doon 
ang tungkol sa paniniil ni Sisera at sa kasunod na 
pagliligtas, isang pagliligtas na doon ay ginamit ni 
Jehova si Barak. Binabanggit si Barak kasama nina 
Gideon at Jepte sa Hebreo 11:32. Ang Griegong Sep- 
tuagint at ang Syriac na Peshitta ay kababasahan ng 
“Barak” sa 1 Samuel 12:11. Naniniwala naman ang 
iba na ang tinutukoy na Bedan ay si Hukom Abdon. 
--Tingnan ang BARAK. 

2. Isang inapo ni Manases.-- 1Cr 7:17. 


BEDELIO, SAHING NG [sa Heb., bedho- 
lach; sa Ingles, bdellium gum]. Isang sahing na ma- 
bango at madagta na kahawig ng mira at ginagamit 
kung minsan na pambanto rito. (Tingnan din ang 
MIRA, I) Makukuha ito mula sa isang punung- 
kahoy (Commiphora africana) na matatagpuan sa 
HK Aprika at sa Arabia at gayundin mula sa isang 
kauri nito sa HK India. Isa itong genus ng maliliit na 
punungkahoy o mga palumpong na bansot at mati- 
nik ang hitsura at kakaunti ang dahon, anupat tu- 
mutubo sa mga lugar na mainit at maaraw. Kapag 
hiniwaan ang talob nito, may lumalabas na maba- 
ngo at madagtang katas, o sahing. Matapos ali- 
sin ang sahing mula sa punungkahoy, di-katagalan 
ay tumitigas ito, nagiging parang pagkit at kulay- 
tubig, at nahahawig sa perlas. 

Sa paglalarawan sa lupain ng Havila na napalilibu- 
tan ng ilog ng Pison (isa sa apat na sangang-ilog na 
nanggagaling sa ilog na lumalabas mula sa Eden), 
binanggit ang mahahalagang bagay na nakukuha 
roon: ginto, sahing ng bedelio, at batong onix. (Gen 
2:11, 12) Sa Bilang 11:7, ang manna na tinipon ng 
mga Israelita noong panahon ng paglalakbay sa 
ilang ay sinasabing may “hitsura ng sahing ng be- 
delio.” Bago nito, ang manna ay inihalintulad sa 
“nagyelong hamog sa ibabaw ng lupa.” (Exo 16:14) 
Tumutugma ito sa halos puting kulay ng sahing ng 
bedelio. Nang talakayin ni Josephus ang tungkol sa 
paglalaan ng mamna, tinukoy niya ang bedelio bi- 
lang isang “maanghang na yerba. ”--Jewish Antiq- 
uities, III, 28 (i, 6). 


BEELIADA [Alam ng May-ari]. Isang anak na 
lalaki ni David na isinilang pagkatapos niyang lumi- 
pat sa Jerusalem. (1Cr 14:3-7) Tinatawag siyang 
“Eliada" (nangangahulugang “Nalaman ng Diyos”) 
sa 2 Samuel 5:16 at 1 Cronica 3:8. 


366 


BEELZEBUB [posibleng isang binagong anyo 
ng Baal-zebub, nangangahulugang “May-ari ng 
mga Langaw,” ang Baal na sinamba ng mga Filisteo 
sa Ekron. Kung minsan, Beelzeboul at Beezeboul, 
posibleng nangangahulugang “May-ari ng Mara- 
ngal na Tahanan (Tirahan), o kaya naman ay 
“May-ari ng Dumi" kung ginamit bilang katunog ng 
di-Biblikal na salitang Heb. na ze ve! (dumi)]. Ang 
“Beelzebub” ay isang katawagang tumutukoy kay 
Satanas na prinsipe o tagapamahala ng mga demo- 
nyo. May-kapusungang pinaratangan ng mga lider 
ng relihiyon si Jesu-Kristo na nagpapalayas siya ng 
mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub.---Mat 
10:25, 12:24-29: Mar 3:22-27: Luc 11:15-19, tingnan 
ang BAAL-ZEBUB. 


BEER [Balon]. Ang salitang Hebreo na be'er' ay 
kadalasang tumutukoy sa isang balon na naiiba sa 
isang likas na bukal (sa Heb., @Yyin). Karaniwan 
itong makikita sa mga tambalang pangalan ng mga 
lugar.--Ihambing ang BEER-ELIM, BEER-SHEBA. 

1. Matapos dumaan sa Arnon ang mga Israeli- 
ta patungo sa Lupang Pangako, dumating sila sa 
Beer. (Bil 21:13-16) Dito ay hinukay ang isang balon 
na binukalan ng tubig, at lumilitaw na ang mga 
prinsipeng ulo ng mga tribo ang nagdukal nito sa 
pamamagitan ng kanilang mga baston. Ang pang- 
yayaring ito ang dahilan kung bakit inawit ang ma- 
tulaing awit na nasa mga talata 17, 18. 

Dahil sa bahaging ginampanan ng mga prinsipe 
sa paghukay sa balon, sinasabi ng ilan na ang lugar 
na ito ay siya ring Beer-elim (nangangahulugang 
“Balon ng Malalaking Punungkahoy”). (Isa 15:8) Hin- 
di matiyak kung saan ang lokasyon ng Beer, ngunit 
ipinapalagay na ito ay malamang na nasa agusang 
libis na tinatawag na Wadi Thamad, sa H ng Arnon 
at mga 56 na km (35 mi) sa S ng Dagat na Patay. 
Kadalasan ay madaling makasumpong dito ng tubig 
sa pamamagitan ng pagdudukal sa lupa. 

2. Isang lugar kung saan nagtungo si Jotam, 
anak ni Gideon (Jerubaal), nang siya ay tumakas 
matapos niyang ilantad ang kataksilan ni Abimelec. 
(Huk 9:3-5, 21) Iminumungkahi ng ilan ang Al-Bira, 
mga 12 km (7.5 mi) sa H ng Bet-san at TS ng Bun- 
dok Tabor, bilang ang malamang na lokasyon nito: 
iniuugnay naman ito ng iba sa Beerot. (Tingnan ang 
BEEROT.) Gayunman, dahil walang anumang pahi- 
watig hinggil sa direksiyon ng pagtakas ni Jotam 
mula sa Bundok Gerizim, ang lokasyon nito ay hin- 
di tiyak. 


BEERA [Balon]. Isang ulo ng pamilya at inapo 
ni Aser.— 1Cr 7:30, 37, 40. 


BEERAH Balon]. Isang pinunong Rubenita na 
dinala sa pagkatapon ng Asiryanong hari na si Tig- 


367 


lat-pileser II, lumilitaw na noong panahon ng pag- 
hahari ni Peka (mga 778-759 B.C.E.).--1Cr 5:6. 


BEER-ELIM [Balon ng Malalaking Punungka- 
hoy]. Isang lugar na binanggit sa kapahayagan ni 
Isaias laban sa Moab. (Isa 15:8) Ang inihulang pag- 
titiwangwang sa Moab ay magbubunga ng “pagpa- 
palahaw” hanggang sa Eglaim at sa Beer-elim. Hin- 
di alam kung saan ang lokasyon nito, ipinapalagay 
ng maraming iskolar na ito rin ang Beer na binang- 
git sa Bilang 21:16.---Tingnan ang BEER Blg. 1. 


BEERI [Ng (Mula sa) Beer o Beerot]. 

1. Isang Hiteo na ama ng asawa ni Esau na si Ju- 
dit.--Gen 26:34. 

2. Ama ng propetang si Oseas.---Os 1:1. 


BEER-LAHAI-ROI [Balon ng Isa na Buhay 
na Nakakakita sa Akin]. Nang si Hagar, ang Ehipsi- 
yong alilang babae ni Sarai, ay tumakas dahil sa ga- 
lit ng kaniyang among babae, sinundan niya ang 
“daang patungo sa Sur,” na dumaraan sa Negeb pa- 
baba ng Ehipto. Gayunman, nang marating niya 
ang isang bukal (sa Heb., @Yin), siya ay pinatibay- 
loob ng isang anghel at tinagubilinang bumalik sa 
kaniyang among babae. Sinabi rin nito sa kaniya 
ang tungkol sa kapanganakan ni Ismael (na ang pa- 
ngalan ay nangangahulugang “Naririnig (Pinaki- 
kinggan) ng Diyos") at ang magiging kinabukasan 
ng bata. Sa gayon, ang balon doon ay tinawag na 
“Beer-lahai-roi” dahil sinabi ni Hagar tungkol kay 
Jehova, “Ikaw ay Diyos ng paningin.”---Gen 16:7-14. 

Nang maglaon, si Isaac ay nanggaling noon sa 
“daang patungo sa Beer-lahai-roi” sa Negeb nang 
makita niya ang pulutong ng mga kamelyo sakay 
ang kaniyang mapapangasawa, si Rebeka. (Gen 24: 
62, 63) Pagkamatay ni Abraham, tumahan si Isaac 
“malapit sa Beer-lahai-roi.”---Gen 25:11. 

Binanggit sa ulat na ang Beer-lahai-roi ay nasa 
“pagitan ng Kades at Bered.” (Gen 16:14) Ayon sa 
isang tradisyong Bedouin, ito ay nasa “Ain Muwei- 
lih, mga 19 na km (12 mi) sa HK ng “Ain Qedeis (ang 
malamang na lokasyon ng Kades-barnea). Ngunit 
hindi matiyak ang kinaroroonan nito dahil walang 
malinaw na pagtukoy kung nasaan ang Bered. 


BEEROT [Mga Balon]. Isa sa apat na Hivitang 
lunsod na may-katalinuhang nakipagtipan kay Jo- 
sue, at lumilitaw na pinangunahan iyon ng mga la- 
laki ng lunsod ng Gibeon. (Jos 9:3-17) Nang magla- 
on ay naging kasama ang lunsod sa mana ng tribo 
ni Benjamin. (Jos 18:21, 25) Sa ulat hinggil sa pag- 
paslang ng mga lalaki mula sa Beerot kay Is-boset 
na anak ni Saul, sinasabing “ang Beerot ay dating 
ibinibilang din na bahagi ng Benjamin.” Maaaring 
ipinahihiwatig nito na ang lunsod ay malapit sa 


BEEROTITA 


hanggahan ng isang karatig na tribo, kaya naman 
kinailangang tukuyin ang teritoryo ng tribo na ki- 
naroroonan nito. (2Sa 4:2-6) Binanggit sa ulat na tu- 
makas ang mga tumatahan dito patungong Gitaim, 
ngunit hindi ipinaliwanag kung ano ang dahilan, 
maaaring ito ay dahil sa mga paglusob ng mga Fi- 
listeo kasunod ng tagumpay ng mga ito laban sa 
mga hukbo ni Saul sa Bundok Gilboa, o maaaring 
tumakas sila pagkatapos ng asasinasyon kay Is- 
boset upang maiwasan ang paghihiganti ng kabi- 
lang panig dahil sa pagpaslang na iyon. Gayunman, 
pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya, ang mga 
lalaki ng Beerot ay nakatalang kabilang sa mga bu- 
malik sa lupain ng Juda.--Ezr 2:1, 25, Ne 7:29. 

Bagaman iminumungkahi ng ilan ang Khirbet el 
Burj o ang Nabi Samwil sa dakong T, iminumungka- 
hi naman ng iba ang el Bira, isang karatig na bayan 
ng makabagong Ramallah, mga 14 na km (9 na mi) 
sa H ng Jerusalem at mga 8 km (5 mi) sa HHS ng 
Gibeon, samakatuwid nga, malapit sa hanggahan 
ng Efraim. Isang bukal doon ang mapagkukunan ng 
sapat na suplay ng tubig. Ipinahihiwatig ng mga 
labi ng isang sinaunang dakong tuluyan na ang lu- 
gar na iyon ay isang hintuan ng mga pulutong ng 
manlalakbay. 


BEEROT BENE-JAAKAN [Mga Balon ng mga 
Anak ni Jaakan]. Isang lugar na marahil ay ilang 
ulit na pinagkampuhan ng mga Israelita noong pa- 
nahon ng kanilang pagpapagala-gala sa ilang, anu- 
pat ang huling pagkakataon ay noon mismong bago 
mamatay si Aaron sa Bundok Hor. (Deu 10:6) Ipina- 
palagay na ito ang el-Birein, mga 62 km (38 mi) 
sa TK ng Beer-sheba at malapit sa makabagong 
“Ezuz. May mga balon dito, at ang malamang na lo- 
kasyon ng Kades-barnea ay mga ilang milya la- 
mang sa timog. Sinabi ni Nelson Glueck: “Napa- 
karaming sinaunang mga lugar sa distritong ito.” 
(Rivers in the Desert, 1960, p. 97) Ang Beerot Bene- 
jaakan ay tinutukoy lamang na Bene-jaakan sa Bi- 
lang 33:31.--Tingnan ang BENE-JAAKAN. 


BEEROTITA [Ng (Mula sa) Beerot]. Isang ta- 
ong tumatahan sa Beerot o katutubo ng Beerot. No- 
ong panahong pumasok ang mga Israelita sa Cana- 
an, ang mga naninirahan dito ay mga Hivita. Nang 
maglaon ay iniatas ang teritoryong ito sa Benjamin, 
at ang mga tumatahang Hivita ay naging “mga ta- 
gakuha ng kahoy at mga tagasalok ng tubig.” (Jos 9: 
17, 27: 18:21, 25, tingnan ang BEEROT.) Ang mga pu- 
maslang kay Is-boset na sina Baanah at Recab ay 
“mga anak ni Rimon na Beerotita, mula sa mga 
anak ni Benjamin.” (2Sa 4:2, 5, 9) Si Naharai, isa sa 
makapangyarihang mga lalaki ni David, ay tinata- 
wag na “Beerotita” sa 2 Samuel 23:37 at “Berotita” 
sa 1 Cronica 11:39. 


BEER-SHEBA 


BEER-SHEBA [Balon ng Sumpa: o, Balon ng 
Pito]. Ang kinaroroonan ng isang balon at, nang 
maglaon, ng isang lunsod sa timugang Juda. Ito ay 
nasa pagitan ng Baybayin ng Mediteraneo at ng 
timugang dulo ng Dagat na Patay, mga 45 km 
(28 mi) sa TK ng Hebron, at halos gayunding dis- 
tansiya sa TS ng Gaza. 

Ang Beer-sheba ang kumakatawan sa pinakati- 
mugang dako kapag inilalarawan ang kahabaan ng 
Lupang Pangako, gaya sa kasabihang “mula sa Dan 
hanggang sa Beer-sheba” (Huk 20:1), o, kung sa ka- 
salungat na direksiyon, “mula sa Beer-sheba hang- 
gang sa Dan.” (1Cr 21:2, 2Cr 30:5) Pagkatapos na 
mahati ang bansa sa dalawang kaharian, patuloy na 
ginamit ang Beer-sheba upang tumukoy sa pinaka- 
dulong timog ng kaharian ng Juda sa mga pananali- 
tang “mula sa Geba hanggang sa Beer-sheba” (2Ha 
23:8) at “mula sa Beer-sheba hanggang sa bulubun- 
duking pook ng Efraim” (kung saan nagsisimula ang 
nasasakupan ng hilagang kaharian ng Israel). (2Cr 
19:4) Noong mga panahon pagkaraan ng pagkata- 
pon, ang pananalitang ito ay ginamit sa isang mas 
limitadong paraan upang tumukoy sa lugar na pina- 
nirahan ng nakabalik na mga lalaki ng Juda, sama- 
katuwid nga, mula sa Beer-sheba “hanggang sa libis 
ng Hinom.”--Ne 11:27, 30. 

Ang totoo, may iba pang mga bayan ng Lupang 
Pangako na nasa dakong T ng Beer-sheba, kung pa- 
anong mayroon ding mga bayan ng Israel sa H ng 
Dan. Gayunman, kapuwa ang Dan at Beer-sheba ay 
nasa likas na mga hanggahan ng lupain. Sa kaso ng 
Beer-sheba, ito ay nasa ibaba ng kabundukan ng 
Juda na kahangga ng disyerto. Karagdagan pa, isa 
ito sa mga pangunahing lunsod ng Juda (kasama 
ang Jerusalem at Hebron), hindi lamang dahil may- 
roon itong mahusay na suplay ng tubig kung iha- 
hambing sa nakapalibot na rehiyon, anupat angkop 
itong pagsakahan at panginainan ng mga bakahan 
at mga kawan, kundi dahil din sa nagsasalubong 
doon ang mahahalagang lansangan mula sa iba't 
ibang direksiyon. Mula sa Ehipto, isang sinaunang 
ruta ang paahon sa may “Daan ng mga Balon" at 
dumaraan sa Kades-barnea patungong Beer-sheba, 
anupat sinasalubong ito ng isa pang daan kung saan 
naglalakbay ang mga pulutong na nakasakay sa 
kamelyo mula sa “Mga Kaharian ng mga Espe- 
sya” ng Peninsula ng Arabia, na patungong Filistia 
o Juda. Mula sa Ezion-geber, sa pinakaulo ng Gulpo 
ng ‘Aqaba, isa pang paahong ruta ang dumaraan 
sa Araba at pagkatapos ay lumiliko sa K, paakyat 
sa Sampahan ng Akrabim patungong Beer-sheba. 
Sa Gaza, sa Kapatagan ng Filistia, isang daan na 
sanga ng lansangang-bayan ang patungong TS sa 
Beer-sheba. At, upang maidugtong ito sa iba pang 
bahagi ng Juda, isang daan ang nagmumula sa 


368 


Beer-sheba patungo sa HS, anupat umaahon sa ta- 
lampas paakyat sa kabundukan ng Juda papun- 
tang Jerusalem at sa mga lugar na nasa mas dako 
pang H.--Gen 22:19. 

Ang lugar na ito ay unang binanggit may kaug- 
nayan kay Hagar, na gumala-gala kasama ang ka- 
niyang anak na si Ismael “sa ilang ng Beer-sheba” 
nang paalisin siya ni Abraham. (Gen 21:14) Sa pag- 
aakalang mamamatay sa uhaw ang kaniyang anak, 
lumayo siya kay Ismael, ngunit narinig ng Diyos 
ang bata at inakay si Hagar sa isang balon. (Gen 
21:19) Maaaring ito ay isang balon na hinukay ni 
Abraham mas maaga rito, ngunit nang panahong 
iyon ay hindi pa napapangalanan, kung ibabatay sa 
sumusunod na ulat. Inagaw sa dahas ng ilang Filis- 
teo ang isang balon sa lugar na ito, na waring lingid 
sa kaalaman ni Abimelec na hari ng Gerar. Siya at 
si Picol na pinuno ng kaniyang hukbo ay lumapit kay 
Abraham upang mag-alok ng isang tipan ng kapa- 
yapaan. Nang pagsabihan ni Abraham si Abimelec 
dahil sa karahasan ng mga lingkod nito sa pag-agaw 
sa balon, ipinaliwanag ni Abimelec na wala siyang 
nalalaman tungkol doon. Kasunod nito ay nakipag- 
tipan siya kay Abraham, at tinanggap niya ang pi- 
tong babaing kordero mula kay Abraham bilang ka- 
tibayan ng pagmamay-ari ni Abraham sa balon. 
Tyan ang dahilan kung bakit tinawag ni Abraham 
na Beer-sheba ang dakong iyon, sapagkat doon sila 
kapuwa nanumpa.” (Gen 21:31) Pagkatapos ay nag- 
tanim si Abraham doon ng isang puno ng tamaris- 
ko at tumawag siya sa “pangalan ni Jehova na Diyos 
na namamalagi nang walang takda.” (Gen 21:33) Sa 
Beer-sheba nanggaling si Abraham nang pumaro- 
on siya sa Moria upang ihandog si Isaac bilang 
isang hain, at bumalik siya roon upang manahanan. 
--Gen 22:19. 

Nang mamatay si Abraham, tinabunan ng mga 
Filisteo ang mga balon na hinukay niya, ngunit no- 
ong manirahan doon si Isaac nang maglaon, sini- 
mulan niya muling hukayin ang mga iyon at tawa- 
gin ang mga iyon ayon sa mga pangalang ibinigay 
ng kaniyang ama. (Gen 26:18) Palibhasa'y inaa- 
way ng mga Filisteo, nagpalipat-lipat siya ng lugar 
hanggang sa makasumpong siya ng sapat na dako 
sa Rehobot, at nang maglaon ay umahon siya patu- 
ngo sa Beer-sheba. (Gen 26:22, 23) Habang ang 
mga lingkod ni Isaac ay naghuhukay ng balon sa 
Beer-sheba, si Abimelec, posibleng isa pang hari ng 
Gerar (na may pangalan o titulo na kapareho niya- 
ong sa hari na nakipagtipan kay Abraham, o mara- 
hil ay siya rin mismo), ay pumaroon kay Isaac ka- 
sama si Picol na pinuno ng kaniyang hukbo upang 
mag-alok ng isang tipan ng kapayapaan. Pagkata- 
pos nilang magpiging at mag-inuman, bumangon 
sila nang maaga sa kinaumagahan at nagsumpaan. 
Nang araw ring iyon ay binukalan ng tubig ang ba- 


369 


lon, at tinawag ito ni Isaac sa pangalang Siba, na- 
ngangahulugang “Sumpa, o, Pito” at tumutukoy sa 
isang panata o kapahayagan na sinumpaan sa pa- 
mamagitan ng pitong bagay. (Gen 26:31-33: ting- 
nan ang SIBA.) Sa paggamit ni Isaac ng “Siba” (isa 
pang anyo ng pangalang Sheba), lumilitaw na pina- 
natili niya ang pangalang Beer-sheba na ibinigay ni 
Abraham sa lugar na iyon. Posibleng ito rin ang ba- 
lon na hinukay noon ni Abraham at muling hinukay 
ng mga tauhan ni Isaac, gaya ng ipinakikita sa Ge- 
nesis 26:18 na nabanggit na. Noong mga taong na- 
ninirahan doon si Isaac, pinagpala niya si Jacob sa 
halip na si Esau at pinapunta niya ito sa Haran 
upang kumuha ng mapapangasawa mula sa mga 
anak na babae ni Laban na kapatid ng kaniyang ina. 
(Gen 28:1, 2, 10) Nang maglaon, si Jacob, na kilala 
na noon bilang Israel, ay naghandog ng mga hain 
sa Diyos ni Isaac sa Beer-sheba noong patungo siya 
sa Ehipto upang makapiling si Jose na kaniyang 
anak.---Gen 46:1-5. 

Sa paglipas ng mahigit na 250 taon hanggang no- 
ong hati-hatiin ang Canaan sa 12 tribo ng Israel, 
nagkaroon ng isang lunsod sa Beer-sheba (Jos 15:21, 
28), na iniatas sa tribo ni Simeon bilang isang naka- 
paloob na lunsod sa teritoryo ng Juda. (Jos 19:1, 2) 
Dito nanungkulan ang mga anak ni Samuel bilang 
mga hukom. (1Sa 8:1, 2) Nang tumakas si Elias da- 
hil sa poot ni Reyna Jezebel, iniwan niya sa Beer- 
sheba ang kaniyang tagapaglingkod at naglakbay 
siya patimog at tumawid ng Negeb patungong Ho- 
reb. (1Ha 19:3) Si Zibia, ang ina ni Haring Jehoas ng 
Juda, ay nagmula sa lugar na ito. (2Ha 12:1) Bi- 
nanggit ang Beer-sheba bilang ang pinakadulong 
dako kung saan natapos ang pagrerehistro ni David 
sa taong-bayan ng buong Israel (2Sa 24:2, 7) at ang 
lugar kung saan nagsimula ang mga reporma ni Je- 
hosapat sa pagsamba. (2Cr 19:4) Mariing ipinahihi- 
watig ng mga pagtukoy ni Amos sa Beer-sheba no- 
ong kaniyang mga araw na noon ay isa itong dako 
ng maruruming relihiyosong gawain (Am 5:5, 8:14), 
marahil sa paanuman ay nauugnay sa idolatrosong 
hilagang kaharian. May mga pigurin ng diyosang si 
Astarte na nahukay roon, gaya rin sa maraming iba 
pang lugar sa Israel. Mula noong panahong iyon, 
maliban sa maikling pagbanggit na muling pinani- 
rahan ang lunsod at ang mga sakop na bayan nito 
pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya (Ne 11:27), 
ang pangalang ito ay hindi na lumitaw sa rekord ng 
Bibliya. 

Ang lunsod na umiral noong panahon ng mga 
hari ay itinuturing na siya ring Tell es-Saba' (Tel 
Be'er Sheva'), 4 na km (2.5 mi) sa S ng makaba- 
gong-panahong Be'er Sheva‘. Sinasabi ng sekular na 
mga manunulat noong ikaapat na siglo C.E. na ang 
Beer-sheba noon ay isang malaking nayon o bayan 
at isang garison ng mga Romano. Sa ngayon, isa 


BEHEMOT 


pa rin itong bayan na nasa salubungang-daan at 
isang mahalagang pamilihan. Bagaman ang lunas 
ng Beer-sheba ay tuyong lupain, anupat tumatang- 
gap lamang ng mga 15 hanggang 20 sentimetro 
(6 hanggang 8 pulgada) ng ulan bawat taon, ang 
lupa nito ay mabunga, at may maiinam na sakahan 
sa lugar na ito. May ilang balon na masusumpungan 
doon, na ang pinakamalaki ay halos 4 na m (13 piye) 
ang diyametro, anupat ang bandang ibaba nito ay 
inuka sa mga 5 m (16 na piye) na solidong bato. 


BEESTERA [posible, Bahay ni Astoret]. Isang 
lunsod sa S ng Jordan, na ibinigay sa mga Gersoni- 
ta na mula sa tribo ni Levi. (Jos 21:27) Ipinakikita ng 
katulad na ulat sa 1 Cronica 6:71 na ito rin ang As- 
tarot. 


BEHEMOT. Iba-iba ang pangmalas hinggil sa 
katawagang “Behemot” na lumilitaw sa Job 40:15. 
Sinasabing ito ay (1) isang paghalaw sa salitang 
Ehipsiyo para sa “water ox,” (2) isang salita na 
posibleng nagmula sa wikang Asiryano na na- 
ngangahulugang “halimaw,” at (3) isang pinatin- 
ding anyong pangmaramihan ng salitang Hebreo 
na behemah' (hayop, alagang hayop) na ipinapala- 
gay na nangangahulugang “dambuhalang hayop" 
o “napakalaking hayop.” Sa Griegong Septuagint, 
theri'a (mababangis na hayop) ang salitang gina- 
mit bilang salin ng Hebreong behermohth'. Gayun- 
paman, maliwanag na iisang hayop ang tinutukoy 
rito, yamang ang paglalarawan ng Kasulatan sa 
Behemot ay hindi nagpapahiwatig ng maraming 
hayop kundi ng iisa lamang, na karaniwang ipi- 
napalagay bilang ang hipopotamus (Hippopotamus 
amphibius). Sa katunayan, maraming salin ng Bi- 
bliya (AT, La, Ro, Rbi8, JB, RS) ang gumamit ng sa- 
litang “hipopotamus” sa mismong teksto o sa mga 
talababa upang ipakilala ang nilalang na tinutukoy 
ng Diyos. 

Ang hipopotamus ay isang mamalya na napaka- 
laki, makapal ang balat, at halos walang balahibo. 
Naglalagi ito sa mga ilog, lawa, at latian. Kilala ito sa 
maiikli nitong binti, napakalaking panga, at mala- 
king ulo, na sinasabing tumitimbang nang hang- 
gang isang tonelada. Napakalakas ng panga at mga 
ngipin nito anupat sa isang kagat ay kaya nitong bu- 
tasin ang balat ng isang buwaya. Kapag nasa hus- 
tong gulang na, ang haba nito ay maaaring 4 hang- 
gang 5 m (12 hanggang 15 piye) at tumitimbang ito 
nang hanggang 3,600 kg (8,000 Ib). Ang hipopota- 
mus ay nabubuhay sa katihan at sa tubig, at sa ka- 
bila ng di-pangkaraniwang laki nito ay nakakakilos 
pa rin ito nang mabilis, nasa katihan man ito o nasa 
tubig. Kumakain ito ng malalambot na halamang- 
tubig, damo, tambo, at palumpong. Bawat araw, 
mahigit 90 kg (200 Ib) ng luntiang pananim ang 


BEKER 


ipinapasok nito sa kaniyang tiyan na makapaglala- 
man ng 150 hanggang 190 L (40 hanggang 50 gal). 

Ang balat ng hipopotamus, lalo na yaong nasa ti- 
yan, ay napakakunat, anupat hindi ito nagagalusan 
kahit mabunggo o makayod habang nakakaladkad 
ang mababang katawan nito sa ibabaw ng mga ka- 
hoy o bato na nasa pinakasahig ng ilog. Dahil sa ma- 
gandang puwesto ng mga butas ng ilong nito sa 
dulo ng nguso, at dahil ang mga mata nito ay 
nasa pinakaitaas sa harapan ng ulo, ang hipopota- 
mus ay kapuwa nakahihinga at nakakakita habang 
ito ay halos lubusang nakalubog sa tubig. Ang mga 
tainga at tulad-balbulang mga butas ng ilong ay 
nagsasara kapag lumulubog ito. Kahit natutulog, ka- 
pag ang carbon dioxide sa dugo nito ay umabot sa 
isang takdang antas, ang hayop ay kusang lumulu- 
tang upang lumanghap ng sariwang hangin at saka 
lumulubog muli. 

Noong una ay may masusumpungang mga hipo- 
potamus sa karamihan ng malalaking lawa at ilog 
ng Aprika, ngunit dahil sa pangangaso ng tao, nag- 
laho na ito sa maraming rehiyon at sinasabing hin- 
di na ito makikita sa H panig ng talon sa Khartoum, 
Sudan. Noong sinaunang mga panahon, maaaring 
may naglalagi pa ngang mga hipopotamus sa Jor- 
dan. Sa katunayan, iniuulat na may natagpuang 
mga pangil at mga buto ng hayop na ito sa iba't 
ibang bahagi ng Palestina. 

Ang ika-40 kabanata ng aklat ng Job ay nagbibi- 
gay ng malinaw na paglalarawan sa napakalaking 
mamalyang ito na Behemot. Binabanggit doon na 
halaman ang kinakain nito. (Tal 15) Ang pambihi- 
rang lakas at enerhiya nito ay nagmumula sa mga 
balakang at sa mga gatil ng kaniyang tiyan, sama- 
katuwid nga, sa mga kalamnan ng likod nito at ng 
tiyan nito. (Tal 16) Ang buntot ng Behemot ay itinu- 
lad sa sedro. Ngunit yamang ang buntot ng hipopo- 
tamus ay may kaiklian, na nasa mga 46 hanggang 
51 sentimetro (18 hanggang 20 pulgada), mala- 
mang na nangangahulugan lamang iyon na kayang 
patayuin o ipaling-paling ng hayop ang makapal na 
buntot nito na gaya ng isang punungkahoy. “Ang 
mga litid ng mga hita niya ay magkakasanib,” anu- 
pat ang mga litid at mga gatil ng mga kalamnan ng 
hita nito ay nakapilipit at nakatirintas na tulad ng 
matitibay na kable. (Tal 17) Ang mga buto ng mga 
binti nito ay malalakas gaya ng “mga tubong tanso,” 
anupat kaya nitong buhatin ang napakabigat na ka- 
tawan nito. Ang mga buto at mga tadyang ay tulad 
ng mga tungkod na hinubog na bakal. (Tal 18) Ang 
pagkonsumo ng Behemot ng napakaraming pagka- 
in ay ipinahihiwatig (tal 20), at binabanggit din ang 
pagpapahingalay nito sa ilalim ng matitinik na pu- 
nong lotus o pagkukubli nito sa latiang dako, sa lilim 
ng mga alamo. (Tal 21, 22) Umapaw man ang ilog 


370 


sa mga pampang nito, ang nilalang na ito ay hindi 
natatakot, sapagkat mapananatili nito sa ibabaw ng 
tubig ang kaniyang ulo at makalalangoy ito nang 
pasalunga sa agos ng delubyo. (Tal 23) Tinanong ni 
Jehova si Job: 'Yamang ang Behemot ay napakala- 
kas at lubusang nasasakbatan, mangangahas ba 
ang isang tao na sagupain ito at tangkaing tuhugin 
ng pangawit ang ilong nito?'--Tal 24. 


BEKER Batang Lalaking Kamelyo]. 

1. Ang ikalawang binanggit na anak ni Benjamin 
sa talaan ng mga inapo ni Jacob sa Genesis kabana- 
ta 46. (Tingnan ang Gen 46:21, 1Cr 7:6.) Wala si Be- 
ker sa mga talaan ng angkan sa Bilang 26:38 at 
1 Cronica 8:1, 2. Ang kaniyang mga inapo sa pama- 
magitan ng kaniyang siyam na anak na mga ulo ng 
pamilya ay may bilang na 20,200 “magigiting at 
makapangyarihang mga lalaki,” ayon sa ulat na na- 
katala sa 1 Cronica 7:8, 9. 

2. Ulo ng pamilya ng mga Bekerita (mga Bakrita, 
KJ) na mula sa tribo ni Efraim.--Bil 26:35. 


BEKERITA, MGA [Ni (Kay) Beker]. Isang Ef- 
raimitang pamilya na nagmula kay Beker.--Bil 
26:35. 


BEL [mula sa wikang Akkadiano, nangangahulu- 
gang “May-ari, Panginoon"]. Isang bathala ng Babi- 
lonya na ang kahiya-hiyang pagbagsak ay inihulang 
magaganap kasabay ng pagkawasak ng Babilonya. 
--Isa 46:1: Jer 50:2, 51:44. 

Ang titulong Bel ay unang ikinapit sa diyos na si 
Enlil. Kabilang si Bel sa orihinal na tatluhang batha- 
la ng Sumer, kasama nina Anu at Enki (Ea). Nang si 
Marduk (Merodac) ay maging pangunahing diyos 
ng Babilonya, tinawag din siya sa pangalang Bel. 
--Tingnan ang Diyos AT Diyosa, MGA (Mga Bathala 
ng Babilonya). 

Kung isasaalang-alang ang mataas na pagpapa- 
kundangan noon kay Bel, mauunawaan natin kung 
bakit tinukoy siya ng mga propeta ni Jehova, sa ila- 
lim ng pagkasi, bilang isa sa mga bathala na hihiya- 
in sa pagbagsak ng Babilonya. Halos 200 taon bago 
bumagsak ang Babilonya sa mga Medo at mga Per- 
siano, inihula ni Isaias na si Bel ay yuyukod at si 
Nebo ay susubsob dahil sa kahiya-hiyang pagkata- 
lo. Ang kanilang mga imaheng idolo ay tatangayin 
ng maiilap na hayop, yamang hindi nila maipagta- 
tanggol ang kanilang sarili, hahakutin sila bilang 
mga dala-dalahan ng mga hayop na pantrabaho. 
Hindi makatatakas sina Bel at Nebo. “Ang kanilang 
kaluluwa,” samakatuwid nga, sila mismo, ay yaya- 
ong patungo sa pagkabihag. (Isa 46:1, 2; tingnan din 
ang Jer 50:2.) Pipilitin ni Jehova si Bel na ilabas ang 
anumang nilulon nito sa pamamagitan ng mga ma- 
nanamba nito na naniniwalang si Bel ang nagpang- 


371 


yari ng kanilang mga tagumpay. Higit sa lahat ay 
kailangang ilabas ni Bel ang itinapong bayan ni Je- 
hova at ang sagradong mga kagamitan ng Kaniyang 
templo. Ang mga tao ng mga bansa na nilupig ng 
Babilonya ay hindi na huhugos sa pagsamba kay Bel 
o susuko sa mga mananamba niya na para bang su- 
musuko sa pangunahing diyos na iyon ng daigdig. 
--Jer 51:44: tingnan ang MERODAG. 


BELA. 

1. Panganay na anak ni Benjamin, na kabilang sa 
sambahayan ni Jacob na “sumama kay Jacob sa 
Ehipto.” Siya ang naging ulo ng pamilya ng mga Be- 
laita.---Gen 46:8, 21, 26, Bil 26:38, 1Cr 7:6: 8:1-5. 

2. Ang anak ni Beor at ang unang binanggit na 
hari ng Edom. Matagal nang panahon bago pa mag- 
karoon ng hari ang Israel, si Bela ay naghahari na sa 
kaniyang kabiserang lunsod ng Dinhaba.---Gen 36: 
31, 32, 1Cr 1:43. 

3. Anak ni Azaz na mula sa tribo ni Ruben.--1Cr 
5:3, 8. 

4. Isang nalibang anyo ng pangalan ng lunsod ng 
Zoar at lumilitaw na ito ang dating pangalan ng lun- 
sod. Binanggit ito sa Genesis 14:2, 8 kasama ng 
iba pang mga lunsod sa kapatagan.-- Tingnan ang 
ZOAR. 


BELAITA, MGA [Ni (Kay) Bela]. Isang pamil- 
yang nagmula kay Bela na panganay ni Benjamin. 
--Bil 26:38. 


BELIAL [mula sa Heb., nangangahulugang “Wa- 
lang Kabuluhan”: isang tambalan ng beli, “hindi, 
wala,” at ng ya-al, “magkaroon ng pakinabang, ma- 
ging kapaki-pakinabang”]. Ang katangian o kalaga- 
yan ng pagiging walang silbi, imbi, walang ka- 
buluhan. Ang terminong Hebreo na beli'ya'al ay 
ikinakapit sa mga ideya, mga salita, at mga panu- 
kala (Deu 15:9: Aw 101:3; Na 1:11), at sa kapa- 
ha-pahamak na mga kalagayan (Aw 41:8). Ngunit 
pinakamalimit itong ikinakapit sa napakawalang- 
kabuluhang mga tao--halimbawa, ang mga lala- 
king nag-uudyok ng pagsamba sa ibang mga diyos 
(Deu 13:13), ang mga lalaki ng Benjamin na guma- 
wa ng krimen sa sekso sa Gibeah (Huk 19:22-27, 
20:13), ang balakyot na mga anak ni Eli (1Sa 2:12), 
ang walang-pakundangang si Nabal (1Sa 25:17, 25): 
ang mga sumasalansang kay David na pinahiran ng 
Diyos (2Sa 20:1; 22:5; 23:6, Aw 18:4), ang wa- 
lang-kabuluhang mga kasamahan ni Jeroboam (2Cr 
13:7), ang mga kasabuwat ni Jezebel laban kay Na- 
bot (1Ha 21:10, 13); at ang mga tao sa pangkala- 
hatan na pumupukaw ng pagtatalo (Kaw 6:12-14, 
16:27: 19:28). Upang ipahiwatig na ang kalabang 
kapangyarihan ay hindi na makahahadlang sa kani- 
yang bayan sa pagsasagawa nila ng tunay na pag- 


BELSASAR 


samba sa kanilang lupain, ipinahayag ni Jehova sa 
pamamagitan ng kaniyang propeta: “Hindi na mu- 
ling daraan sa iyo ang walang-kabuluhang tao. Lu- 
bus-lubusan siyang lilipulin.”---Na 1:15, tingnan din 
ang 1Sa 1:16; 10:27; 30:22, Job 34:18. 

Sa pagpapatuloy ng pagsulat ng Bibliya noong 
unang siglo, ginamit ang “Belial” bilang isang pa- 
ngalan para kay Satanas. Kaya sa 2 Corinto 6:15, 
nang si Pablo ay gumawa ng sunud-sunod na pag- 
hahambing kung saan sinabi niya, “Anong pagkaka- 
suwato mayroon sa pagitan ni Kristo at ni Belial?” 
karaniwan nang kinikilala na si “Belial” ay si Sata- 
nas. Ang Syriac na Peshitta ay kababasahan ng “Sa- 
tanas.” 


BELSASAR [mula sa wikang Akkadiano, na- 
ngangahulugang “Ipagsanggalang ang Kaniyang 
Buhay”: o, posible, “Ipagsanggalang [Nawa] ni Bel 
ang Hari"]. Ang panganay na anak ni Nabonido, at 
kasamang-tagapamahala ni Nabonido noong mga 
huling taon ng Imperyo ng Babilonya. Sa ulat ng 
Bibliya, tanging ang propetang si Daniel ang buma- 
banggit sa kaniya, at sa loob ng mahabang pana- 
hon, ang kaniyang posisyon bilang “hari ng Babilon- 
ya” ay itinanggi ng mga kritiko ng Bibliya. (Dan 5: 
1,9: 7:1: 8:1) Gayunman, napatunayan na ng arkeo- 
lohikal na katibayan mula sa mga sinaunang teksto 
ang pagiging tunay ng ulat ng Bibliya. 

Sa Daniel 5:2, 11, 18, 22, si Nabucodonosor ay ti- 
nutukoy bilang “ama” ni Belsasar, at si Belsasar 
naman bilang “anak” ni Nabucodonosor. Ipinalili- 
wanag ng aklat na Nabonidus and Belshazzar (ni 
R. P. Dougherty, 1929) na malamang na ang ina ni 
Belsasar ay si Nitocris at na ito ay anak ni Nabuco- 
donosor (Il). Kung gayon nga, si Nabucodonosor ay 
lolo ni Belsasar. (Tingnan ang Gen 28:10, 13 para sa 
katulad na paggamit ng “ama.”) Gayunman, hindi 
lahat ng mga iskolar ay lubos na kumbinsido sa ka- 
tibayan ng gayong kaugnayan. Maaaring si Nabuco- 
donosor ay “ama” lamang ni Belsasar kung tungkol 
sa trono, anupat si Nabucodonosor ang hinalinhan 
niyang hari. Sa katulad na paraan, ginamit ng mga 
Asiryano ang pananalitang “anak ni Omri” upang 
tumukoy sa isang kahalili ni Omri.--Tingnan ang 
OMRI Blg. 3. 


Pinatototohanan ba ng sekular na 
kasaysayan na si Belsasar ay naging 
isang tagapamahala ng Babilonya? 


Sa isang tapyas na cuneiform na nagmula pa no- 
ong taon ng pagluklok ni Neriglissar, na kasunod ni 
Awil-Marduk (Evil-merodac) sa tronong Babilonyo, 
tinutukoy ang isang “Belsasar, na punong opisyal 
ng hari,” may kaugnayan sa isang transaksiyon sa 


BELSASAR 


pera. Bagaman hindi napatunayan, posibleng tumu- 
tukoy ito sa Belsasar ng Bibliya. Noong 1924, inilat- 
hala ang kahulugan ng isang sinaunang tekstong 
cuneiform na tinawag na “Verse Account of Naboni- 
dus,” at isiniwalat nito ang mahahalagang impor- 
masyon na malinaw na nagpapatunay sa posisyon 
ni Belsasar bilang hari sa Babilonya at nagpapaliwa- 
nag kung paano siya naging kasamang-tagapama- 
hala ni Nabonido. May kinalaman sa pagbihag ni 
Nabonido sa Tema noong ikatlong taon ng kaniyang 
pamamahala, isang bahagi ng teksto ang nagsasabi: 
“Ipinagkatiwala niya ang 'Kampo' sa kaniyang pina- 
kamatanda(ng anak), ang panganay [si Belsasar], 
ang mga hukbo sa lahat ng dako ng bansa ay 
inutusan niyang magpasailalim (sa pangangasiwa) 
nito. Ipinaubaya niya (ang lahat), ipinagkatiwala 
ang pagkahari sa kaniya at, siya mismo, siya [si Na- 
bonido] ay nagpasimula ng isang mahabang pagla- 
lakbay, ang mga hukbo(ng militar) ng Akkad ay hu- 
mayong kasama niya, bumaling siya patungong 
Tema (na nasa malayo) sa dakong kanluran.” (An- 
cient Near Eastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, 
p. 313) Kaya, talagang humawak ng maharlikang 
awtoridad si Belsasar mula noong ikatlong taon ni 
Nabonido, at malamang na katugma ng pangyaya- 
ring ito ang pagtukoy ni Daniel sa “unang taon ni 
Belsasar na hari ng Babilonya.”---Dan 7:1. 

Sa isa pang dokumento na tinatawag na Naboni- 
dus Chronicle, may masusumpungang pananalita 
hinggil sa ikapito, ikasiyam, ikasampu, at ikalabing- 
isang opisyal na taon ng paghahari ni Nabonido. Ito 
ay kababasahan: “Ang hari (ay) nasa Tema (saman- 
talang) ang prinsipe, ang mga opisyal, at ang kani- 
yang hukbo (ay) nasa Akkad [Babilonia].” (Assyrian 
and Babylonian Chronicles, ni A. K. Grayson, 1975, 
p. 108) Lumilitaw na ginugol ni Nabonido ang kalak- 
hang bahagi ng kaniyang paghahari nang malayo 
sa Babilonya, at bagaman hindi binibitiwan ang ka- 
niyang posisyon bilang kataas-taasang tagapama- 
hala, pinagkatiwalaan niya ng administratibong aw- 
toridad ang kaniyang anak na si Belsasar upang 
mamahala habang wala siya. Maliwanag ito sa ma- 
raming tekstong nakuha mula sa mga sinaunang 
artsibo na nagpapatunay na si Belsasar ay humawak 
ng maharlikang mga pribilehiyo, na siya ay nagpa- 
palabas noon ng mga utos. Ang mga bagay na ina- 
sikaso ni Belsasar sa ilang mga dokumento at mga 
utos ay mga bagay na karaniwan nang si Nabonido 
ang mag-aasikaso, bilang ang kataas-taasang taga- 
pamahala, kung naroroon siya. Gayunman, si Belsa- 
sar ay nanatiling ikalawang tagapamahala lamang 
ng imperyo, kaya naman ang tanging maiaalok niya 
kay Daniel ay ang gawin itong “ikatlo sa kaharian.” 
--Dan 5:16. 

Totoo na sa opisyal na mga inskripsiyon, ang titu- 
long ibinibigay kay Belsasar ay “tagapagmanang 


372 


prinsipe,” samantalang sa aklat ng Daniel, ang kani- 
yang titulo ay “hari.” (Dan 5:1-30) Ipinahihiwatig ng 
isang tuklas sa arkeolohiya sa hilagang Sirya kung 
ano ang posibleng dahilan. Noong 1979, nahukay 
ang isang sinlaki-ng-taong estatuwa ng isang taga- 
pamahala ng sinaunang Gozan. Sa laylayan nito ay 
may dalawang inskripsiyon, ang isa ay sa wikang 
Asiryano at ang isa naman ay sa wikang Aramaiko 
--ang wikang ginamit sa ulat ng Daniel tungkol kay 
Belsasar. Ang dalawang inskripsiyon na halos mag- 
katulad ay may isang katangi-tanging pagkakaiba. 
Ang teksto sa wikang Asiryano ng imperyo ay nag- 
sasabing iyon ay estatuwa ng “gobernador ng Go- 
zan.” Inilalarawan naman siya ng teksto sa Aramai- 
ko, ang wika ng lokal na mga tao, bilang “hari.” 

Kaya naman sumulat ang arkeologo at iskolar sa 
wika na si Alan Millard: “Kaayon ng mga impor- 
masyong Babiloniko at ng mga bagong teksto tung- 
kol sa estatuwang ito, maaaring itinuturing na ang- 
kop para sa gayong di-opisyal na mga rekord gaya 
ng Aklat ng Daniel na tawaging 'hari' si Belsasar. 
Gumanap siya bilang hari, ang kinatawan ng kani- 
yang ama, bagaman hindi siya ang legal na hari. 
Ang eksaktong pagkakaiba nila ay hindi na mahala- 
gang ipakita at baka makalito lamang sa kuwento na 
inilahad sa Daniel.”---Biblical Archaeology Review, 
Mayo/Hunyo 1985, p. 77. 

Yaong mga humahawak ng soberanong kapang- 
yarihan sa Babilonia ay inasahang magiging uliran 
sa pagpipitagan sa mga diyos. May anim na teks- 
tong cuneiform hinggil sa mga pangyayari mula sa 
ika-5 hanggang sa ika-13 taon ng paghahari ni Na- 
bonido na bumabanggit tungkol sa debosyon ni Bel- 
sasar sa mga bathala ng Babilonya. Bilang gumaga- 
nap na hari habang wala si Nabonido, ipinakikita ng 
mga dokumento na si Belsasar ay naghahandog ng 
ginto, pilak, at mga hayop sa mga templo sa Erec at 
Sippar, sa gayo'y kumilos siya sa paraang kasuwato 
ng kaniyang maharlikang posisyon. 


Ang silinder sa templo ng Babilonya na 
bumabanggit kay Haring Nabonido 
at sa kaniyang anak na si Belsasar 


373 


Ang Wakas ng Pamamahala ni Belsasar. No- 
ong gabi ng Oktubre 5, 539 B.C.E. (kalendaryong 
Gregorian, o Oktubre 11, kalendaryong Julian), 
nagdaos si Belsasar ng isang malaking piging para 
sa isang libo sa kaniyang mga taong mahal, gaya 
ng inilalahad sa kabanata 5 ng Daniel. (Dan 5:1) 
Ang Babilonya ay pinagbabantaan noon ng nangu- 
ngubkob na mga hukbo ni Ciro na Persiano at ng 
kaalyado nito na si Dario na Medo. Ayon sa Judiong 
istoryador na si Josephus (na sumipi naman sa Ba- 
bilonyong si Berossus), nagtago si Nabonido sa Bor- 
sippa pagkatapos siyang matalo ng mga hukbong 
Medo-Persiano sa pagbabaka. (Against Apion, I, 
150-152 [20]) Kung gayon nga, si Belsasar ang 
gumaganap na hari sa mismong Babilonya. Hin- 
di naman kakatwa ang pagdaraos ng isang pi- 
ging samantalang kinukubkob ang lunsod kung ta- 
tandaan na may-kapanatagang itinuring ng mga 
Babilonyo na di-maigugupo ang mga pader ng 
lunsod. Sinabi rin ng mga istoryador na sina Hero- 
dotus at Xenophon na ang lunsod ay may saga- 
nang suplay ng mga bagay na kailangan kung 
kaya hindi ito nababahala na magkakaroon doon 
ng kakapusan. Ayon kay Herodotus, ang lunsod ay 
nagpipiging noong gabing iyon, na may sayawan 
at kasayahan. 

Noong panahon ng piging na iyon at habang nasa 
ilalim ng impluwensiya ng alak, ipinakuha ni Belsa- 
sar ang mga sisidlan na mula sa templo ng Jerusa- 
lem upang siya at ang kaniyang mga panauhin at 
ang kaniyang mga asawa at mga babae ay makai- 
nom mula sa mga iyon habang pinupuri nila ang 
mga diyos ng Babilonya. Maliwanag, ang kahili- 
ngang ito ay hindi dahil sa kakulangan ng mga inu- 
mang sisidlan, kundi, sa halip, ito'y isang sinasad- 
yang panghahamak ng paganong haring ito upang 
dustain ang Diyos ng mga Israelita, si Jehova. (Dan 
5:2-4) Sa gayon ay nagpahayag siya ng pagsalan- 
sang kay Jehova, na kumasi sa mga hula tungkol sa 
pagbagsak ng Babilonya. Bagaman waring hindi iki- 
nabahala ni Belsasar ang pagkubkob na inihahanda 
ng mga hukbo ng kaaway, lubha naman siyang na- 
ngatog nang isang kamay ang biglang lumitaw at 
magsimulang magsulat sa pader ng palasyo. Ha- 
bang nag-uumpugan ang kaniyang mga tuhod, ipi- 
natawag niya ang lahat ng kaniyang marurunong 
na tao upang bigyang-pakahulugan ang nakasulat 
na mensahe, ngunit hindi nila iyon magawa. Ipina- 
kikita ng ulat na sa puntong ito ay nagbigay ang 
reyna ng mahusay na payo, na inirerekomenda si 
Daniel bilang ang isa na makapagbibigay ng paka- 
hulugan. (Dan 5:5-12) Sinasabi ng ilang iskolar na 
ang “reyna” ay hindi ang asawa ni Belsasar, kundi 
ang kaniyang ina, na pinaniniwalaang ang anak ni 
Nabucodonosor na si Nitocris. Sa ilalim ng pagkasi, 


BEN 


isiniwalat ni Daniel ang kahulugan ng makahima- 
lang mensahe, anupat inihula ang pagbagsak ng Ba- 
bilonya sa mga Medo at mga Persiano. Bagaman 
hinatulan ng matanda nang propeta ang mapamu- 
song na pagkilos ni Belsasar sa paggamit ng mga si- 
sidlan na para sa pagsamba kay Jehova upang puri- 
hin ang mga diyos na di-nakakakita, di-nakaririnig, 
at walang nalalaman, pinanindigan ni Belsasar ang 
kaniyang alok at ipinagkaloob kay Daniel ang posi- 
syon na maging ikatlong tagapamahala sa kaharian 
na nakatalagang mawasak.---Dan 5:17-29. 

Napatay si Belsasar nang bumagsak ang lunsod 
noong gabi ng Oktubre 5, 539 B.C.E. Ayon sa Nabo- 
nidus Chronicle, noong panahong iyon, “ang hukbo 
ni Ciro (IN) ay pumasok sa Babilonya nang walang 
pagbabaka.” (Assyrian and Babylonian Chronicles, 
p. 109, 110: tingnan din ang Dan 5:30.) Sa pagkama- 
tay ni Belsasar at sa lumilitaw na naging pagsuko ni 
Nabonido kay Ciro, ang Imperyong Neo-Babilonyo 
ay nagwakas.--Tingnan ang CIRO; NABONIDO. 


BELTESASAR [mula sa wikang Akkadiano, na- 
ngangahulugang “Ipagsanggalang ang Buhay ng 
Hari”]. Ang pangalang Babilonyo na ibinigay kay 
Daniel pagkaraan siyang dalhin sa pagkatapon no- 
ong 617 B.C.E.--hindi dapat ipagkamali kay Belsa- 
sar. (Dan 1:7) Ang pangalan ay maliwanag na pina- 
ikling anyo ng isang pagsusumamo kay Bel at sa 
gayon ay pinili, gaya ng sinabi ni Nabucodonosor, 
“ayon sa pangalan ng aking diyos.” (Dan 4:8, 5:12) 
Maliwanag na ang layunin ay upang ipatupad ang 
naturalisasyon ni Daniel at ilayo siya mula sa pag- 
samba kay Jehova. Gayunman, tinutukoy pa rin 
siya ng mga Babilonyo sa kaniyang pangalang Da- 
niel.-Dan 4:18, 19, 5:12, 13, tingnan ang DANIEL 
Blg. 2. 


BEN [Anak na Lalaki]. 

1. Isang Levitang manunugtog noong mga araw 
ni David na kasama sa mga naghatid sa kaban ng ti- 
pan patungong Jerusalem.-- 1Cr 15:15, 18. 

2. Ang unlaping Hebreo na ben ay kadalasang 
lumilitaw sa mga pangalang gaya ng Benjamin (na- 
ngangahulugang “Anak ng Kanang Kamay") o Ben- 
ami (nangangahulugang “Anak ng Aking Bayan 
[samakatuwid nga, mga kamag-anak]”). Katumbas 
ito ng bar sa mga pangalang Aramaiko gaya ng 
Barnabas (sa Tagalog, Bernabe, nangangahulugang 
“Anak ng Kaaliwan”). (Gaw 4:36) Malimit din itong 
gamitin upang tumukoy sa iba pang mga kaugna- 
yan bukod sa kaugnayan sa magulang, gaya ng sa 
lahi, “mga anak ni [beneh] Israel,” “mga anak ng 
mga Cusita” (2Cr 35:17: Am 9:7): lokasyon, “mga 
anak ng nasasakupang distrito” (Ezr 2:1): o kalaga- 
yan, “mga anak ng kabataan,” “mga anak ng kaliku- 
an” (Aw 127:4: Os 10:9). 


BENAIAS 


BENAIAS [Si Jehova ay Nagtayo]. 

1. Anak ng isang Levitikong punong saserdote na 
nagngangalang Jehoiada, at ama ng dalawang anak, 
sina Amizabad at Jehoiada. (1Cr 27:5, 6, 34) Si Be- 
naias ay isang makapangyarihang mandirigma na 
may pambihirang kagitingan at lakas ng loob; “higit 
nga siyang kilala kaysa sa tatlumpu" na makapang- 
yarihang mga lalaki ng mga hukbo ni David, baga- 
man “sa ranggo ng tatlo ay hindi siya umabot.” 
— 25Sa 23:20-23. 

Ipinakita ni Benaias ang kaniyang kagitingan sa 
tatlong paraan: sa pagpapabagsak sa dalawang ma- 
lalakas na bayani ng Moab, sa walang-takot na pag- 
lusong sa isang balon kung saan niya pinatay ang 
isang leon, at sa pananaig sa pambihirang mga ha- 
mon na patayin ang isang higanteng Ehipsiyo sa pa- 
mamagitan ng sarili nitong sibat. (1Cr 11:22-24) 
Inilagay ni David ang matapang na lalaking ito 
upang mamahala sa kaniyang personal na tagapag- 
bantay. (1Cr 11:24, 25) Ang mga Kereteo at mga Pe- 
leteo, sa pangunguna ni Benaias, ay nanatiling ma- 
tapat sa hari noong panahon ng mga paghihimagsik 
nina Absalom at Adonias. (2Sa 8:18; 15:18; 20:23; 
1Ha 1:8, 10, 26; 1Cr 18:17) Karagdagan pa, inatasan 
si Benaias na mamahala sa ikatlong karilyebong 
pangkat ng hukbo na may 24,000 lalaki. (1Cr 27: 
5, 6) Noong si David ay matanda na, sinuportahan 
ni Benaias at ng mga Kereteo at mga Peleteo ang ko- 
ronasyon ni Solomon. (1Ha 1:32-40) Nang dakong 
huli, sa ilalim ng paghahari ni Solomon, inatasan si 
Benaias na isagawa ang pagpatay kina Adonias, 
Joab, at Simei, at inilagay rin siya ni Solomon upang 
mamahala sa hukbo.-- 1Ha 2:24, 25, 28-46, 4:4. 

2. Isa sa makapangyarihang mga lalaki ni David, 
kumandante ng ika-11 karilyebong pangkat ng huk- 
bo, isang Piratonita na mula sa tribo ni Efraim. 
--2Sa 23:30, 1Cr 11:31, 27:14. 

3. Isang Levitang manunugtog na tumugtog ng 
kaniyang panugtog na de-kuwerdas nang ihatid ang 
kaban ng tipan patungo sa Jerusalem at ilagay sa 
tolda na inihanda ni David para rito.--1Cr 15:18, 20, 
16:1, 5. 

4. Isang saserdote na nagpatunog ng trumpeta 
nang ang Kaban ay dalhin sa Jerusalem noong pa- 
nahon ng paghahari ni David.-- 1Cr 15:24, 16:6. 

5. Isang Levitang inapo ni Asap.---2Cr 20:14. 

6. Isang Simeonita, posibleng isang kapanahon ni 
Haring Hezekias.---1Cr 4:24, 36-43. 

7. Isang Levita na inatasan ni Hezekias na tumu- 
long sa pag-aasikaso sa saganang abuloy para sa ba- 
hay ni Jehova.---2Cr 31:12, 13. 

8. Ama ni Pelatias na isa sa mga balakyot na 
prinsipe na nakita sa pangitain ni Ezekiel.---Eze 11: 
1, B3. 


374 


9, 10, 11, 12. Apat na lalaki na nagpaalis sa ka- 
nilang mga asawang banyaga at mga anak dahil sa 
payo ni Ezra. Ang apat na ito ay inapo nina Paros, 
Pahat-moab, Bani, at Nebo.--Ezr 10:25, 30, 34, 35, 
43, 44. 


BEN-AMI [Anak ng Aking Bayan [samakatu- 
wid nga, mga kamag-anak]]. Anak ni Lot sa ka- 
niyang nakababatang anak na babae, sa gayo'y 
kapatid sa ama ni Moab. Pinatototohanan ng maka- 
bagong mga tuklas na karaniwang ginagamit ang 
pangalang ito noong panahong iyon. Si Ben-ami, na 
tinatawag ding Ammon, ang ninuno ng mga Am- 
monita.--Gen 19:31-38, tingnan ang AMMON. 


BENE-BERAK [Mga Anak ni Berak]. Isang lun- 
sod ng Dan na ipinapalagay na siya ring Ibn Ibrag 
(o Kheiriyeh [Horvat Bene-beraq]), 8 km (5 mi) 
sa STS ng Tel Aviv-Yafo (Jope). (Jos 19:40, 45) Ang 
pangalang Arabe na Ibn Ibraq ay katumbas ng He- 
breong Bene-berak. Sa isang prisma ni Senakerib, 
iniuulat ng emperador na iyon hinggil sa kampan- 
ya ng mga Asiryano laban kay Hezekias na kani- 
yang “kinubkob ang Bet-Dagon, Jope, Banai-Barqa 
[Bene-berak], Azuru.”---Ancient Near Eastern Texts, 
inedit ni J. Pritchard, 1974, p. 287. 


BENE-JAAKAN [Mga Anak ni Jaakan]. Isang 
dakong hinintuan ng mga Israelita sa kanilang pag- 
lalakbay sa ilang. (Bil 33:31, 32) Lumilitaw na si Ja- 
akan ang Akan ng Genesis 36:27 at 1 Cronica 1:42 
(kung saan ang tekstong Masoretiko ay kababasa- 
han ng “Jaakan"). Sinasabi ng ulat sa aklat ng 
Mga Bilang na ang mga Israelita ay lumisan mula 
sa Moserot at nagkampo sa Bene-jaakan. Pagkatapos 
ay lumisan sila mula sa Bene-jaakan at nagkampo 
sa Hor-hagidgad." 

Sa Deuteronomio 10:6, binabanggit ang Beerot 
Bene-jaakan may kaugnayan sa “Mosera” (pang- 
isahan ng Moserot), anupat malamang na nagpapa- 
hiwatig na ang Beerot Bene-jaakan (nangangahulu- 
gang “Mga Balon ng mga Anak ni Jaakan"”) ay 
kapareho ng lokasyon ng Bene-jaakan. Gayunman, 
baligtad ang pagkakatala ng ulat ng Deuteronomio 
sa direksiyon ng paglalakbay ng Israel kung iha- 
hambing sa ulat ng Mga Bilang, yamang sinasabi 
nito na “ang mga anak ni Israel ay lumisan mula sa 
Beerot Bene-jaakan patungong Mosera.” Dahil sa 
maraming taon na kanilang ginugol sa ilang, mala- 
ki ang posibilidad na dalawang beses dumaan sa re- 
hiyong ito ang mga Israelita. Gaya ng sabi ng The 
Pentateuch and Haftorahs hinggil sa tekstong ito: 
“Ang isang posibleng paliwanag ay na matapos si- 
lang maglakbay sa isang timugang direksiyon patu- 
ngo sa lupain ng Edom, ang mga Israelita ay ki- 
nailangang lumiko pahilaga.” (Inedit ni J. Hertz, 


375 


London, 1972) Maaaring kinailangan nilang balikan 
ang maikling distansiya na kanilang binagtas at 
muling puntahan ang ilan sa mga lugar na kanilang 
dinaanan, ngunit sa pagkakataong ito ay sa pasalu- 
ngat na direksiyon. Mapapansin na binabanggit ng 
ulat ng Deuteronomio (10:6) ang pagkamatay ni Aa- 
ron karaka-raka pagkatapos banggitin ang dakong 
hinintuan sa Mosera, samantalang inilalahad ng 
ulat ng Mga Bilang (33:31-39) ang paglalakbay ng 
mga Israelita patungong Ezion-geber at pagkatapos 
ay sa HK patungong Kades bago nito banggitin ang 
tungkol sa pagkamatay ni Aaron. Kaayon nito, pati 
na ng mahabang yugto ng mga taon na nasasang- 
kot, tiyak na posible na muli nilang tinalunton ang 
kanilang dinaanan, kung gayon nga ang nangyari. 

Kadalasang ipinapalagay na ang Bene-jaakan (Be- 
erot Bene-jaakan) ay ang lugar na mga ilang milya 
lamang sa H ng Kades-barnea.-- Tingnan ang BEE- 
ROT BENE-JAAKAN. 


BEN-HADAD [Anak ni Hadad]. Ang pangalan 
ng tatlong hari ng Sirya na binanggit sa rekord ng 
Bibliya. Si Hadad ang diyos ng bagyo na sinamba sa 
buong Sirya at sa iba pang kalapit na mga rehiyon. 

1. Ang unang hari ng Sirya na may pangalang 
Ben-hadad sa ulat ng Bibliya ay anak ni Tabrimon 
at apo ni Hezion. Nakipagtipan siya kay Haring Baa- 
sa ng Israel, ngunit nang malaman ni Haring Asa 
ng Juda na pinatitibay ni Baasa ang Rama na ilang 
milya lamang sa H ng Jerusalem, natakot siya anu- 
pat sinuhulan niya si Ben-hadad upang sirain nito 
ang pakikipagtipan nito sa hilagang kaharian at sa- 
lakayin iyon, sa gayo'y mapipilitang umatras si Ba- 
asa. Bilang kapalit ng maharlikang kayamanan ng 
Juda at niyaong mula sa santuwaryo ng templo, si- 
nalakay ni Ben-hadad ang Israel, anupat dinaluhong 
ang iba't ibang lunsod sa teritoryo ng Neptali at sa 
rehiyon ng Dagat ng Galilea. Gaya ng inaasahan, 
umatras si Baasa sa kaniyang kabisera sa Tirza. 
(1Ha 15:16-21, 2Cr 16:1-6) Naganap ang pangyaya- 
ring ito noong mga 962 B.C.E. (ang “ikatatlumpu't 
anim na taon” sa 2 Cronica 16:1 ay maliwanag na 
tumutukoy sa ika-36 na taon mula nang mahati 
ang kaharian noong 997 B.C.E.).---Tingnan ang ASA 
Blg. 1. 

2. Ang sumunod na pagbanggit sa isang Sirya- 
nong hari na may pangalang Ben-hadad ay noong 
panahon ng paghahari ni Haring Ahab ng Israel 
(mga 940-920 B.C.E.). Noong mga ikalimang taon 
bago mamatay si Ahab, pinangunahan ni “Ben- 
hadad na hari ng Sirya” ang pinagsama-samang 
hukbo ng 32 hari, maliwanag na mga basalyo, laban 
sa Samaria. Kinubkob nila ang lunsod at hiniling 
ang walang-pasubaling pagsuko ni Haring Ahab. 
(1Ha 20:1-6) Nagpatawag si Ahab ng isang sanggu- 
nian ng matatandang lalaki sa lupain na nagpayo sa 


BEN-HADAD 


kaniya na lumaban. Pagkatapos, habang naghahan- 
da ang mga hukbong Siryano para sa pagsalakay sa 
lunsod at habang si Ben-hadad at ang iba pang mga 
hari ay nagpapakalasing sa mga kubol na itinayo 
nila, isang estratehiya ang ginawa ni Ahab, bilang 
pagsunod sa payo ng Diyos, upang simulan ang 
isang biglaang pagsalakay sa kampo ng mga Sir- 
yano, at matagumpay niya silang nalupig.--- 1Ha 
20:7-21. 

Palibhasa'y naniwala sa teoriya ng kaniyang mga 
tagapayo na si Jehova ay “isang Diyos ng mga bun- 
dok” at na sa gayon ang mga Israelita ay maaaring 
talunin sa patag na lupain, nang sumunod na taon 
ay pinangunahan ni Ben-hadad ang kaniyang huk- 
bo sa Apek, lumilitaw na isang bayan na nasa S ng 
Dagat ng Galilea. (Tingnan ang APEK Blg. 5.) Ang 
mga hukbong Siryano ay muling naorganisa at ang 
32 hari ay pinalitan ng mga gobernador bilang mga 
ulo ng mga hukbo, maliwanag na dahil iniisip nila 
na ang mga gobernador ay lalaban nang may higit 
na pagkakaisa at pagkamasunurin at marahil ay 
mas malakas ang pangganyak ng mga ito upang tu- 
maas ang ranggo kaysa sa independiyenteng mga 
hari. Gayunman, ang mga teoriya ni Ben-hadad 
tungkol sa relihiyon at militar ay napatunayang wa- 
lang-kabuluhan laban sa mga hukbong Israelita na 
bagaman napakakaunti ay patiunang binabalaan ng 
isang propeta hinggil sa pagsalakay at tinulungan 
ng Hari ng sansinukob, ang Diyos na Jehova. Ang 
mga hukbong Siryano ay pinagpapatay, at tumakas 
si Ben-hadad tungo sa Apek. Gayunman, pinalaya 
ni Ahab ang mapanganib na kaaway na ito dahil sa 
binitiwan nitong pangako: “Ang mga lunsod na ki- 
nuha ng aking ama mula sa iyong ama ay ibabalik 
ko: at magtatalaga ka ng mga lansangan sa iyong 
sarili sa Damasco katulad ng itinalaga ng aking ama 
sa Samaria.”--1Ha 20:22-34. 

Maraming magkakaibang opinyon hinggil sa kung 
ang Ben-hadad na ito ang siya ring Siryanong hari 
noong mga araw ni Baasa at ni Asa o kung siya ay 
anak o apo ng haring iyon. Masasabing si Ben- 
hadad I (ng panahon ni Asa) ang Ben-hadad no- 
ong panahon ni Ahab o ni Jehoram (mga 917- 
905 B.C.E.) kung ang paghahari niya ay tumagal 
nang mga 45 taon o higit pa. Sabihin pa, hindi na- 
man ito imposible. 

Gayunman, yaong mga naniniwala na ang Sirya- 
nong hari noong mga araw ni Ahab ay dapat tawa- 
ging Ben-hadad II ay tumutukoy sa pangakong bini- 
tiwan ni Ben-hadad kay Ahab, na sinipi sa naunang 
parapo. (1Ha 20:34) Sa unang tingin, lumilitaw na 
kumuha ang ama ni Ben-hadad ng mga lunsod 
mula kay Omri na ama ni Ahab. Ngunit kung ang 
tinutukoy na pang-aagaw ay yaong isinagawa ni 
Ben-hadad I noong panahon ng pamamahala ni Ba- 
asa, mangangahulugan iyon na si Ben-hadad I ang 


BEN-HADAD 


ama (o marahil ang hinalinhan lamang) ng Ben- 
hadad II noong panahon ng paghahari ni Ahab. Ga- 
yundin naman, ang “ama” ni Ahab ay posibleng 
tumutukoy sa isang hari na hinalinhan sa trono ba- 
gaman hindi kadugo bilang isang ninuno.---Ting- 
nan ang BELSASAR. 

Gayunpaman, dahil tinukoy ang Samaria sa pa- 
ngako ni Ben-hadad kay Ahab, waring nililimitahan 
nito sa paghahari ni Omri ang pagbihag ng Sirya sa 
mga Israelitang lunsod, yamang siya ang nagtayo 
ng Samaria na nang maglaon ay ginawa niyang ka- 
bisera ng Israel. Lumilitaw na ang itinalagang “mga 
lansangan” ay para sa pagtatayo ng mga tiangge, 
o mga pamilihan, upang itaguyod ang kapakanang 
pangkomersiyo. 

Anuman ang mga kalagayan at panahon ng pag- 
bihag sa mga Israelitang lunsod, waring ituturo ng 
maka-Kasulatang katibayan ang ibang Ben-hadad 
bilang tagapamahala noong panahon ni Ahab, sa- 
makatuwid ay maaari siyang tukuyin bilang Ben- 
hadad II. Lumilitaw na ang pangako ni Ben-hadad 
na ibabalik ang mga lunsod na kinuha ng kaniyang 
ama mula sa Israel ay hindi lubusang natupad, sa- 
pagkat noong huling taon ng pamamahala ni Ahab, 
ang Israelitang haring ito ay nakipag-alyansa kay 
Jehosapat sa isang nabigong pagsisikap na mabawi 
ang Ramot-gilead (sa S ng Jordan) mula sa mga Sir- 
yano. Maliwanag na si Ben-hadad II ang di-ipinaki- 
lalang “hari ng Sirya” na nag-utos sa kaniyang “tat- 
lumpu't dalawang pinuno ng mga karo” na ituon 
ang kanilang pagsalakay kay Ahab sa pagbabakang 
iyon. (1Ha 22:31-37) Malamang na siya rin ang hari 
na nagsugo sa kaniyang ketonging pinuno ng huk- 
bo na si Naaman upang mapagaling ni Eliseo noong 
panahon ng paghahari ni Jehoram. Ang Siryanong 
haring ito ay sumasamba sa diyos na si Rimon (na 
ang pangalan ay bahagi ng pangalan ni Tabrimon, 
ama ni Ben-hadad N.---2Ha 5:1-19. 

Sa kabila ng pagpapagaling sa kaniyang heneral, 
matindi pa rin ang poot ni Ben-hadad sa Israel anu- 
pat nagsugo siya ng mga pangkat na sasalakay sa 
Israel. (2Ha 6:8; ihambing ang talata 23.) Gayun- 
man, laging patiunang binababalaan ni Eliseo ang 
hari ng Israel hinggil sa ruta ng mga pangkat na su- 
masalakay anupat nagsimulang maghinala si Ben- 
hadad na may traidor sa sarili niyang mga lingkod. 
Nang malaman ni Ben-hadad na si Eliseo ang nag- 
sasabi sa hari ng Israel tungkol sa ‘mga bagay na si- 
nalita niya sa kaniyang pinakaloob na silid-tulugan,' 
nagsugo ang Siryanong haring ito ng isang makapal 
na hukbong militar upang dakpin si Eliseo sa Dotan. 
Gayunman, makahimalang binulag ni Eliseo ang 
mga hukbo ng isang uri ng pagkabulag, at inakay 
niya sila sa gitna mismo ng Samaria na kabisera ng 
Israel. Ang karanasang ito, marahil pati na ang ma- 


376 


awaing pagtrato at pagpapalaya sa mga Siryano 
roon, ang nagpahinto sa pandarambong, bagaman 
hindi nito inalis ang agresibong saloobin ni Ben- 
hadad.---2Ha 6:9-23. 

Palibhasa'y determinado pa ring pabagsakin ang 
kaharian ng Israel, nang maglaon ay tinipon ni Ben- 
hadad ang kaniyang mga hukbo at kinubkob ang Sa- 
maria, anupat nagbunga ito ng napakatinding tag- 
gutom. (2Ha 6:24-29) Gayunman, isang gabi nang 
pangyarihin ni Jehova na marinig ng kampo ng mga 
Siryano ang ingay ng isang malaking hukbo na pa- 
parating, kaagad nilang inisip na inupahan ni Jeho- 
ram ang mga Hiteo at ang mga Ehipsiyo upang 
saklolohan siya, at sa gayon ay tumakas sila sa ka- 
diliman pabalik sa Sirya, at naiwan ang lahat ng ka- 
nilang kasangkapan at mga panustos.---2Ha 7:6, 7. 

Si Ben-hadad II ay nasa banig ng karamdaman 
nang maglakbay si Eliseo patungong Damasco upang 
isakatuparan ang atas mula sa Diyos na ibinigay sa 
hinalinhan niyang si Elias. (1Ha 19:15) Si Ben-hadad 
ay nagpadala sa propeta ng mga kaloob na pasan ng 
40 kamelyo upang sumangguni kung siya ay gaga- 
ling pa sa kaniyang karamdaman. Ipinakikita ng sa- 
got ni Eliseo, na binigkas kay Hazael, na ang hari ay 
mamamatay at si Hazael ang kukuha ng pagkahari. 
Nang sumunod na araw ay pinatay ni Hazael si Ben- 
hadad sa pamamagitan ng pagsasaklob ng kubreka- 
ma sa mukha nito, at pagkatapos ay kinuha ni Haza- 
el ang trono bilang hari.---2Ha 8:7-15. 

3. Ang anak ni Hazael, hari ng Sirya. (2Ha 13:3) 
Maliwanag na si Ben-hadad III ay kasama ng kani- 
yang ama sa paniniil sa Israel noong mga araw ni 
Jehoahaz (876-mga 860 B.C.E.) at sa pagbihag ng 
Sirya sa mga Israelitang lunsod. Gayunman, nagba- 
ngon si Jehova ng “isang tagapagligtas” para sa Is- 
rael, lumilitaw na sa katauhan ng anak ni Jehoahaz 
na si Jehoas (mga 859-845 B.C.E.) at ng kahalili ni- 
tong si Jeroboam II (mga 844-804 B.C.E.). (2Ha 13: 
4, 5) Bilang katuparan ng panghuling hula ni Eliseo, 
muling nabihag ni Jehoas “mula sa kamay ni Ben- 
hadad na anak ni Hazael ang mga lunsod na kinuha 
niya sa digmaan mula sa kamay ni Jehoahaz,” anu- 
pat tinalo ang mga hukbong Siryano sa tatlong pag- 
kakataon. (2Ha 13:19, 23-25) Ipinagpatuloy ni Jero- 
boam II ang mga tagumpay ng kaniyang ama laban 
sa Sirya, anupat ibinalik ang mga hangganan ng Is- 
rael sa dating kalagayan ng mga ito, sa gayo'y nag- 
silbi siyang isang tagapagligtas para sa Israel. (2Ha 
14:23-27) Hindi binanggit si Ben-hadad III may ka- 
ugnayan sa mga pananakop ni Jeroboam at maaa- 
ring patay na siya noong panahong iyon. 

Ang pananalitang “mga tirahang tore ni Ben- 
hadad,” na ginamit ng propetang si Amos (na nang- 
hula noong panahon ng paghahari ni Jeroboam IN) 
upang tumukoy sa maharlikang mga palasyo sa Da- 


377 


masco (Am 1:3-5, ihambing ang 2Ha 16:9), ay gina- 
mit pa rin ni Jeremias sa katulad na paraan pagka- 
raan ng mga dalawang siglo.---Jer 49:23-27. 

Si Ben-hadad sa Sinaunang mga Inskripsi- 
yon. Pagkatapos ilahad ang isang pakikibaka sa 
mga Siryano, ang isang inskripsiyon ni Salmane- 
ser II] ay nagsabi: “Si Hadadezer (mismo) ay nama- 
tay. Inagaw ni Hazael, isang karaniwang mamama- 
yan (sa literal: anak ng isang taong walang halaga), 
ang trono.” (Ancient Near Eastern Texts, inedit ni 
J. Pritchard, 1974, p. 280) Kaya, lumilitaw na si Ben- 
hadad II ay tinawag ni Salmaneser III na “Hadade- 
zer” (sa Asiryano, Adad-idri). 

Inilalahad sa Stela ni Zakir ang tungkol sa pagsi- 
sikap na inilunsad ni “Barhadad, na anak ni Hazael, 
hari ng Aram,” bilang pinakaulo ng isang koalisyon 
ng mga Siryanong hari, upang maglapat ng parusa 
kay "Zakir, hari ng Hamat at Lu'ath.” Ito ay karag- 
dagang arkeolohikal na patotoo sa pag-iral ni Ben- 
hadad III na anak ni Hazael.---Ancient Near Eastern 
Texts, p. 655. 

Isang stela, na kilala bilang ang Stela ni Melqart, 
ang natagpuan noong 1940 mga 6 na km (3.5 mi) 
sa H ng Aleppo sa hilagang Sirya, at bagaman ang 
inskripsiyon ay hindi lubusang mabasa, ang isang 
bahagi nito ay kababasahan: “Isang stela na itinayo 
ni Barhadad . . . para sa kaniyang Panginoong si 
Melqart.” (Ancient Near Eastern Texts, p. 655) Hin- 
di tiyak kung ang Barhadad na tinutukoy rito ay si 
Ben-hadad I, II, II, o iba pang Ben-hadad. 


BEN-HAIL. Isa sa limang prinsipe na isinugo 
ni Jehosapat noong ikatlong taon ng kaniyang pag- 
hahari upang magturo ng Kautusan sa mga tuma- 
tahan sa Juda.---2Cr 17:7, 9. 


BEN-HANAN [Anak ng Isa na Nagpapakita ng 
Lingap, Anak ng Isa na Magandang-loob]. Isa sa 
apat na anak ni Shimon; inapo ni Juda.--1ICr 4: 
1, 20. 


BENINU. Isang Levita, o ninuno ng isang Levi- 
ta, na nagpatotoo sa “mapagkakatiwalaang kaayu- 
san” ni Nehemias sa pamamagitan ng tatak.--Ne 
9:38, 10:1, 13. 


BENJAMIN [Anak ng Kanang Kamay]. 

1. Ika-12 anak na lalaki ni Jacob at ang tunay na 
kapatid ni Jose. Lumilitaw na si Benjamin lamang 
ang anak na ipinanganak kay Jacob sa lupain ng Ca- 
naan, yamang ang iba pang mga anak ay ipinanga- 
nak sa Padan-aram. (Gen 29:31-30:25; 31:18) Isini- 
lang ni Raquel si Benjamin, ang kaniyang ikalawang 
anak, noong naglalakbay sila mula sa Bethel patu- 
ngong Eprat (Betlehem), anupat namatay siya da- 
hil sa hirap ng panganganak. Habang nag-aagaw- 
buhay, ang anak na ito ay tinawag niyang Ben-oni, 


BENJAMIN 


nangangahulugang “Anak ng Aking Pagdadalam- 
hati”, ngunit pagkatapos ay pinangalanan naman ito 
ng kaniyang naulilang asawa bilang Benjamin, na- 
ngangahulugang “Anak ng Kanang Kamay.”---Gen 
35:16-19, 48:7. 

Mula sa kaniyang kapanganakan hanggang noong 
maipagbili ang kaniyang kapatid na si Jose sa pag- 
kaalipin sa Ehipto, wala nang iniuulat pa tungkol 
kay Benjamin. Bilang bunsong anak ni Jacob sa 
kaniyang minamahal na asawang si Raquel (Gen 
44:20), maliwanag na si Benjamin ang pinag-ukulan 
ni Jacob ng masidhing pagmamahal, lalo na noong 
akalain niyang patay na si Jose. Kaya naman lub- 
hang atubili si Jacob na pasamahin si Benjamin sa 
mga kapatid nito patungong Ehipto, anupat puma- 
yag lamang siya pagkatapos ng maraming panghi- 
hikayat. (Gen 42:36-38, 43:8-14) Pansinin na baga- 
man sa pagkakataong iyon ay tinukoy ni Juda si 
Benjamin bilang isang “bata,” si Benjamin ay isa 
nang adulto noon. Sinasabi ng ulat sa Genesis 46: 
8, 21 na si Benjamin ay may mga anak na noong pa- 
nahong manahanan si Jacob sa Ehipto. Gayunman, 
siya ang minamahal na “anak [ni Jacob] sa ka- 
niyang katandaan,” na sinasandigan ng matanda 
nang si Jacob sa maraming paraan. (Gen 44:20-22, 
29-34) Si Jose ay nagpakita rin ng masidhing pag- 
mamahal sa kaniyang nakababatang kapatid.---Gen 
43:29-31, 34. 

Ang talaangkanan ng mga inapo ni Benjamin ay 
ipinakikita sa ilang bahagi ng Bibliya, anupat ang 
ilan ay lumilitaw na mas kumpleto kaysa sa iba. Iti- 
natala ng Genesis 46:21 ang sampung tao bilang 
“mga anak ni Benjamin,” at dahil wala ang mga pa- 
ngalan ng ilan sa mga ito sa sumunod na mga tala- 
an, ipinapalagay ng ilan na maaaring ang ilang 
anak ay namatay nang maaga o baka hindi nagka- 
anak ang mga ito ng mga lalaki na pagmumulan ng 
mga linya ng pamilya. Maliwanag na may ilang 
pagkakaiba-iba sa baybay ng mga pangalan sa mga 
talaang ito (ihambing ang Ehi, Ahiram, Ahara), at 
ang ilan sa mga nakatala sa Genesis 46:21 ay maa- 
aring mga inapo lamang. (Bil 26:38-40, 1Cr 7:6, 8:1) 
Tinututulan ng iba ang hinggil sa posibilidad na si 
Benjamin ay mayroon nang napakaraming anak 
o mga apo pa nga nang panahong iyon, ngunit da- 
pat tandaan na ang pagtukoy na kabilang sila sa 
mga “kaluluwa na sumama kay Jacob sa Ehipto” ay 
hindi nangangahulugan na ipinanganak sila bago 
ang aktuwal na pagpasok sa bansang iyon. Maaaring 
sila'y 'sumama sa Ehipto” sa diwa na ipinanganak 
sila roon sa loob ng 17-tadng pananahanan ni Jacob 
sa Ehipto bago siya mamatay, kung paanong ang 
dalawang anak ni Jose na ipinanganak doon ay na- 
katala kasama ng mga “kaluluwa sa sambahayan ni 
Jacob na pumaroon sa Ehipto.” (Gen 46:26, 27) 
Nang mamatay ang kaniyang ama, lumilitaw na si 


BENJAMIN 


Benjamin ay mahigit na sa 40 taong gulang anupat 
may sapat nang gulang upang magkaapo. 

Ang pagpapalang binigkas ni Jacob kay Benjamin 
bilang isa sa mga ulo ng 12 tribo ng Israel ay tina- 
talakay sa ibaba.---Gen 49:27, 28. 

2. Ang pangalang Benjamin ay tumutukoy rin sa 
tribo na nagmula sa anak ni Jacob. Noong panahon 
ng Pag-alis mula sa Ehipto, pangalawa ito sa may 
pinakamaliit (kasunod ng Manases) na populasyon 
ng kalalakihan sa lahat ng tribo. (Bil 1:36, 37) Sa 
sensus na kinuha nang dakong huli sa Kapatagan ng 
Moab, ang tribo ni Benjamin ay umakyat sa ika- 
pitong puwesto. (Bil 26:41) Nang nagkakampo sa 
ilang, ang tribo ay nasa isang dako sa K panig ng 
tabernakulo, kasama ng mga tribo na nagmula sa 
mga anak ni Jose na sina Manases at Efraim, at 
ang tatlong-tribong pangkat na ito ay nasa ikatlong 
puwesto sa pagkakasunud-sunod ng paghayo.--Bil 
2:18-24. 

Sa loob ng Canaan, ang teritoryong nakaatas sa 
tribo ni Benjamin ay nasa pagitan niyaong sa mga 
tribo nina Efraim at Juda, samantalang ang teritor- 
yo ng Dan ang katabi nito sa K. Ang hanggahan nito 
sa H ay bumabagtas mula sa Ilog Jordan malapit sa 
Jerico, tumatawid sa bulubunduking lupain sa tabi 
ng Bethel at nagpapatuloy pakanluran hanggang sa 
isang lugar na malapit sa Mababang Bet-horon, pa- 
simula roon, ang kanluraning hanggahan ay buma- 
bagtas pababa sa Kiriat-jearim, pagkatapos, sa T, 
ito'y pumapasilangan at dumaraan sa Jerusalem sa 
Libis ng Hinom, nagpapaliku-liko sa baku-bakong 
mga silanganing dalisdis patungo muli sa Jordan sa 
H dulo ng Dagat na Patay, anupat ang Ilog Jordan 
ay nagsisilbing silanganing hangganan nito. (Jos 
18:11-20, ihambing ang H hangganan ng Juda sa 
Jos 15:5-9 at ang T na hangganan ng “mga anak ni 
Jose” sa Jos 16:1-3.) Mula sa H hanggang sa T, ang 
buong teritoryo ay may sukat na mga 19 na km 
(12 mi) at mula sa S hanggang sa K ay mga 45 km 
(28 mi). Maliban sa bahagi ng Libis ng Jordan na 
nasa palibot ng oasis ng Jerico, ang teritoryo ay 
maburol at baku-bako, bagaman may ilang mata- 
tabang lupain sa mga kanluraning dalisdis. Dahil sa 
mga agusang libis na bumabagtas sa gawing kanlu- 
ran patungo sa kapatagan ng Filistia at sa gawing 
silangan patungo sa Jordan, ang bahaging ito ay 
isang pangunahing daan papunta sa matataas na 
rehiyon, kapuwa para sa gawaing pangangalakal at 
pangmilitar. Ang nakikipagdigmang mga hukbo ng 
mga Filisteo ay lumusob sa lugar na ito noong ma- 
agang bahagi ng paghahari ni Saul, anupat basta na 
lamang nanamsam sa mga Israelita mula sa kani- 
lang kampamento sa Micmash, di-kalayuan sa da- 
kong H ng tahanan ni Saul sa Gibeah, hanggang sa 
magsimula silang magkawatak-watak at tumakas 


378 


pabalik sa mga baybaying kapatagan dahil sa ka- 
bayanihan ni Jonatan sa Micmash.-- 1Sa 13:16-18, 
14:11-16, 23, 31, 46. 

Kabilang sa mga prominenteng lunsod na nakata- 
la bilang orihinal na nakaatas sa Benjamin ay ang 
Jerico, Bethel, Gibeon, Gibeah, at Jerusalem. Ga- 
yunman, ang sambahayan ni Jose ang bumihag 
sa Bethel. Nang dakong huli ang Bethel ay na- 
ging isang prominenteng lunsod ng karatig na Efra- 
im at isang sentro ng idolatrosong pagsamba sa 
guya. (Huk 1:22, 1Ha 12:28, 29; tingnan ang BETHEL 
Blg. 1.) Bagaman ang Jerusalem ay bahagi rin ng 
teritoryo ng Benjamin, ito'y nasa hanggahan ng 
Juda; at ang tribong ito ang unang bumihag at su- 
munog sa lunsod na iyon. (Huk 1:8) Gayunman, 
hindi nagtagumpay ang Juda ni ang Benjamin sa 
pagpapalayas sa mga Jebusita mula sa kuta ng Je- 
rusalem (Jos 15:63: Huk 1:21), at noon lamang pa- 
nahon ng paghahari ni Haring David lubusang na- 
kontrol at nagawang kabisera ng Israel ang lunsod. 
--2Sa 5:6-9. 

Noong kapanahunan ng mga Hukom, ang tribo ni 
Benjamin ay nagmatigas sa pagtangging isuko ang 
mga gumawa ng isang kabuktutan sa lunsod ng Gi- 
beah. Humantong ito sa digmaang sibil laban sa 
ibang mga tribo, na determinadong maglapat ng ka- 
parusahan para sa kasalanang iyon, at dahil dito ay 
halos nalipol ang tribo ni Benjamin. (Huk 19-21) Ga- 
yunpaman, sa pamamagitan ng pamamaraang nai- 
sip ng iba pang mga tribo upang mapanatili ang tri- 
bong ito, ang Benjamin ay nakabawi at dumami 
mula sa mga 600 lalaki tungo sa halos 60,000 man- 
dirigma pagsapit ng panahon ng paghahari ni Da- 
vid.— 1Cr 7:6-12. 

Ang kakayahan ng mga inapo ni Benjamin sa pa- 
kikipaglaban ay inilarawan sa hula ni Jacob nang 
mamamatay na siya, kung saan sinabi niya tungkol 
sa minamahal na anak na ito: “Si Benjamin ay patu- 
loy na manlalapa na tulad ng lobo. Sa umaga ay ka- 
kainin niya ang hayop na hinuli at sa gabi ay ha- 
hatiin niya ang samsam.” (Gen 49:27) Ang mga 
Benjamitang mandirigma ay kilalá sa kanilang ka- 
kayahan sa paggamit ng panghilagpos, anupat nag- 
papahilagpos ng mga bato na ginagamit ang alin- 
man sa kanang kamay o kaliwa at hindi sumasala sa 
tudlaan “gabuhok man.” (Huk 20:16; 1Cr 12:2) Ang 
kaliweteng si Hukom Ehud, na pumatay sa mapani- 
il na si Haring Eglon, ay mula sa Benjamin. (Huk 
3:15-21) Mapapansin din na “sa umaga” ng kaharian 
ng Israel, ang tribo ni Benjamin, bagaman isa “sa pi- 
nakamaliit sa mga tribo,” ang siyang pinagmulan ng 
unang hari ng Israel, si Saul na anak ni Kis, na na- 
patunayang isang masigasig na mandirigma laban 
sa mga Filisteo. (1Sa 9:15-17, 21) Gayundin sa pa- 
nahon ng “gabi” sa kasaysayan ng bansang Israel, si 


379 


Reyna Esther at ang punong ministrong si Mardo- 
keo, na kapuwa nagmula sa tribo ni Benjamin, ang 
naging mga instrumento upang mailigtas ang mga 
Israelita mula sa pagkalipol sa ilalim ng Imperyo ng 
Persia.--Es 2:5-7. 

Bagaman sinuportahan ng ilang lalaking Benja- 
mita ang nagtatagong si David samantalang pinag- 
hahanap siya ni Haring Saul (1Cr 12:1-7, 16-18), 
nang mamatay si Saul, sa pasimula ay sinuportahan 
ng kalakhang bahagi ng tribong ito ang anak ni Saul 
na si Is-boset. (2Sa 2:8-10, 12-16) Ngunit pagkata- 
pos nito, kinilala nila ang pagkahari ni David at mula 
noon ay nanatiling matapat sa kaharian ng Juda, 
maliban sa iilang pagkakataon. Ang espiritu ng pag- 
kakampi-kampi ay patuloy na itinaguyod ng ilan, 
gaya nina Simei at Sheba, na nagbunga ng pansa- 
mantalang paghiwalay ng iba (2Sa 16:5: 20:1-22): 
ngunit nang mahati ang bansa, at ang kalapit na tri- 
bo ni Efraim (nagmula sa pamangkin ni Benjamin) 
ang naging prominenteng tribo ng hilagang kahari- 
an, ang tribo ni Benjamin ay may-katapatang pu- 
manig sa Juda bilang pagkilala sa itinalaga ni Jeho- 
va.— 1Ha 11:31, 32, 12:21, 2Cr 11:1; Gen 49:8-10. 

Pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya, ang mga 
tribo nina Benjamin at Juda ang naging pinakapro- 
minente sa mga isinauling Israelita sa Palestina. 
(Ezr 4:1, 10:9) Ang matapat na pakikisama ng Ben- 
jamin sa Juda at Jerusalem ay walang pagsalang 
naging dahilan ng tinamo nitong posisyon sa pangi- 
tain ni Ezekiel hinggil sa paghahati-hati ng lupain sa 
ilalim ng ipinangakong kaharian, anupat sa pangita- 
ing iyon ay inilalarawan ang Benjamin na nasa ti- 
mugang hanggahan mismo ng “banal na abuloy,” 
samantalang ang tribo ni Juda ay inilagay sa hila- 
gaang hanggahan.---Eze 48:8, 21-23. 

Sa matapat na mga tagasunod ni Jesus, “ang Leon 
na mula sa tribo ni Juda,” ay kabilang ang apostol 
na si Pablo, isang Benjamita na napatunayang isang 
masigasig na mandirigma sa espirituwal na pakiki- 
pagbaka laban sa huwad na doktrina at gawain. 
(Apo 5:5: Ro 11:1, Fil 3:5) Ang tribo ni Benjamin ay 
binanggit na kabilang sa mga tribo ng espirituwal 
na Israel.---Apo 7:8. 

Sa sinaunang mga liham na natagpuan sa Mari sa 
Ilog Eufrates at itinuturing na mula pa noong ika- 
18 siglo B.C.E., may binabanggit na isang mabala- 
sik na tribong pagala-gala na tinatawag na Binu- 
Jamina. Hinggil sa pangalang ito, sinasabi ng The 
Illustrated Bible Dictionary na “ipinapalagay [ng 
ilang iskolar] na dito nanggaling ang biblikal na 
tribo, ngunit napakahirap nitong matiyak dahil sa 
pagkakaiba ng panahon at pinagmulan. ”---Inedit ni 
J. Douglas, 1980, Tomo 1, p. 185. 

3. Isang Benjamita, inapo ni Jediael sa pamama- 
gitan ni Bilhan.--1Cr 7:6, 10. 


BERACA 


4. Isa sa “mga anak ni Harim” na nagpaalis sa ka- 
nilang mga asawang banyaga noong mga araw ni 
Ezra. (Ezr 10:31, 32, 44) Maaaring siya rin ang Ben- 
jamin na binanggit sa Nehemias 3:23 at 12:34, ngu- 
nit hindi ito tiyak. 

BENJAMITA. Tingnan ang BENJAMIN Blg. 2. 


BENO. Isang Levita noong panahon ni David, na 
inapo ni Merari.--1Cr 24:20, 26, 27. 


BEN-ONI [Anak ng Aking Pagdadalamhatil. 
Ang pangalang ibinigay ni Raquel sa kaniyang ika- 
lawang anak nang mamamatay na siya sa panga- 
nganak. Pinalitan ni Jacob ang pangalan nito ng 
Benjamin, nangangahulugang “Anak ng Kanang 
Kamay."--Gen 35:18, tingnan ang BENJAMIN Blg. 1. 


BEN-ZOHET [Anak ni Zohet]. Nakatalang ka- 
bilang sa mga kaapu-apuhan ni Juda bilang anak ni 
Isi at kapatid ni Zohet. Ngunit yamang ang unlapi 
ng kaniyang pangalan (Ben-) ay nangangahulu- 
gang “anak ni,” maaaring siya ang anak ni Zohet at 
apo ni Isi.--1Cr 4:20. 


BEON. 


BEOR. 

1. Isang Edomita na ang anak na si Bela ay naka- 
tala bilang unang hari ng Edom.--Gen 36:31, 32; 
1Cr 1:43. 

2. Ama ng propetang si Balaam.--Bil 22:5, 2Pe 
2:15. 


BERA. Hari ng Sodoma na tinalo ni Kedor- 
laomer at ng kaniyang mga kaalyado sa Maba- 
bang Kapatagan ng Sidim. (Gen 14:1-11) Tinugis ni 
Abraham ang mga nanlupig upang palayain ang 
kaniyang pamangkin na si Lot, binawi ang mga 
samsam, at ibinalik ang mga iyon sa hari ng Sodo- 
ma sa halip na kunin para sa kaniyang sarili. Ayon 
kay Abraham, ginawa niya ito upang hindi maipag- 
hambog ng hari ng Sodoma: “Ako ang nagpayaman 
kay Abram. "--Gen 14:14-24. 


BERACA [Pagpapala]. 

1. Isa sa makapangyarihang mga lalaki na biha- 
sa sa paggamit ng busog, mula sa tribo ni Benjamin, 
na sumama kay David sa Ziklag. Ito ay noong hindi 
pa makakilos si David dahil kay Saul.--1ICr 12:1-3. 

2. Isang mababang kapatagan sa Juda na nasa 
pagitan ng Betlehem at Hebron. Sa ngayon, ipinapa- 
lagay na ito ang Wadi el-'Arrub, at waring napana- 
tili sa pangalan ng kalapit na Khirbet Bereikut (Be- 
rakhot) ang orihinal na pangalan. Ang libis na ito ay 
mula sa S patungong K, anupat pinag-uugnay nito 
ang maburol na lupain ng Juda at ang lugar ng 
ilang sa K ng Dagat Asin. 


Tingnan ang BAAL-MEON. 


BERAIAS 


Pagkatapos ng makahimalang tagumpay laban sa 
pinagsama-samang mga hukbo ng Ammon, Moab, 
at Edom, tinipon ni Jehosapat ang bayan sa maba- 
bang kapatagang ito upang pagpalain si Jehova, at 
dahil dito ay pinangalanan itong Mababang Kapa- 
tagan ng Beraca (nangangahulugang “Pagpapala”). 
--2Cr 20:26. 


BERAIAS |Si Jah ay Lumalang]. Anak ni Simei, 
at ulo ng isang sambahayan ng mga Benjamita sa 
panig ng ama, na naninirahan sa Jerusalem.---1Cr 
8:1, 21, 28. 


BERANDA. Sa Hebreong Kasulatan, ang salita 
para sa beranda, 'eh-lam' (o 'u:lam'), ay hindi gina- 
gamit upang tumukoy sa isang bahagi ng arkitektu- 
ra ng indibiduwal na mga tahanan o mga pribadong 
bahay. Mahirap tiyakin kung may anumang uri ng 
beranda sa mga tahanan noon ng mga Israelita. 
Ngunit ipinakikita ng arkeolohikal na mga labi ng 
ilang bahay sa Megido na ang mga beranda ay iti- 
nayo sa palibot ng isang looban at na “isang silid sa 
unang palapag ang nagsilbing pasukang portiko.” 
(The Biblical Archaeologist, Mayo 1968, p. 46, 48) Sa 
Kasulatan, ang ehlam” ay ikinakapit sa dalawa sa 
mga gusaling pampubliko na itinayo ni Solomon, 
gayundin sa harap na bahagi ng templo ni Solomon, 
at sa ilang bahagi ng mga pintuang-daan at ng 
templo na ipinakita kay Ezekiel sa pangitain. 

Beranda ng mga Haligi. Ang isa sa mga opis- 
yal na gusali na itinayo ni Solomon sa lugar ng tem- 
plo ilang panahon pagkaraan niyang matapos ang 
templo ay ang Beranda ng mga Haligi. (1Ha 7:1, 6) 
Yamang ang Beranda ng mga Haligi ay binanggit sa 
pagitan ng mga komento tungkol sa Bahay ng Ka- 
gubatan ng Lebanon at ng mga komento tungkol 
sa Beranda ng Trono, posible na ang Beranda ng 
mga Haligi ay nasa T ng templo at nasa pagitan 
ng dalawang opisyal na gusaling ito. Kaya naman 
kung ang isang tao ay manggagaling sa T, maaari 
siyang dumaan o lumibot sa Bahay ng Kagubatan 
ng Lebanon at pagkatapos ay pumasok sa Beranda 
ng mga Haligi, anupat lalakad siya rito patungo sa 
Beranda ng Trono. 

Ang gusaling ito ay may haba na 50 siko (22.3 m; 
72.9 piye) at lapad na 30 siko (13.4 m, 43.7 piye). Ipi- 
nahihiwatig ng mismong pangalan nito na binubuo 
ito ng mga hanay ng kahanga-hangang mga haligi. 
Binabanggit ng 1 Hari 7:6 na sa harap ng mga iyon 
ay may isa pang beranda na may mga haligi at 
isang kulandong. Marahil ay nangangahulugan ito 
na isang beranda na may nakausling kulandong at 
sinusuhayan ng mga haligi ang madaraanan muna 
ng isang tao. Pagkatapos, ang berandang ito ay du- 
murugtong sa mismong Beranda ng mga Haligi. 
Kung sa Beranda ng mga Haligi lamang kumakapit 


380 


ang mga sukat na ibinigay, kung gayon ang sukat 
ng nakukulandungang bahagi ay hindi binanggit. 

Maaaring ang gusaling ito ay nagsilbing isang 
maringal na pasukang-daan patungo sa Beranda ng 
Trono at isang dako kung saan inaasikaso ng hari 
ang karaniwang mga gawain ng kaharian at tina- 
tanggap ang ilang bisita. 

Beranda ng Trono. Ang isa pang gusali na iti- 
nayo ni Solomon pagkaraan niyang matapos ang 
templo ay ang Beranda ng Trono. (1Ha 7:1, 7) Wa- 
ring ang “beranda ng paghatol” na tinutukoy sa 
teksto ay singkahulugan ng “Beranda ng Trono.” 
Kaya naman maliwanag na sa “Beranda ng Trono” 
inilagay ni Solomon ang kaniyang marangyang tro- 
no na yari sa garing at ginto at na dito siya huma- 
hatol.-- 1Ha 10:18-20. 

Ganito ang buong paglalarawan sa gusaling iyon: 
“Ginawa niya ang beranda ng paghatol: at pinalibu- 
tan nila iyon ng tablang sedro mula sa sahig hang- 
gang sa mga tahilan.” (1Ha 7:7) Ang aktuwal na si- 
nasabi ng tekstong Masoretiko ay “mula sa sahig 
hanggang sa sahig,” kaya naman naniniwala ang 
ilan na may sedro mula sa sahig ng gusaling ito 
hanggang sa sahig ng Beranda ng mga Haligi na bi- 
nanggit sa naunang talata. Gayunman, ang Syri- 
ac na Peshitta ay kababasahan ng “mula sa sahig 
hanggang sa kisame,” at ang Latin na Vulgate na- 
man ay nagsasabing “mula sa sahig hanggang sa 
tuktok.” Dahil dito, naniniwala ang ilang tagapagsa- 
lin na ang sedro ay isang uri ng magandang entre- 
panyo mula sa sahig ng Beranda hanggang sa mga 
tahilan o kisame nito. (NW, RS, JB, Ro) Bagaman 
wala ang iba pang mga arkitektural na detalye, ma- 
hihiwatigan na hindi ito isang gusali na may naka- 
hantad na mga haligi sa isang panig o mga panig, 
gaya ng maaaring hitsura ng Bahay ng Kagubatan 
ng Lebanon at ng Beranda ng mga Haligi. 

Yamang ang Beranda ng Trono ay nakatalang ka- 
sunod mismo ng Beranda ng mga Haligi, posibleng 
ang huling nabanggit na gusali ay nagsilbing isang 
maringal na pasukan patungo sa Beranda ng Trono. 
Kung sa T manggagaling ang isang tao, maaaring 
kailangan siyang lumakad sa Beranda ng mga Hali- 
gi upang makapasok sa beranda ng paghatol. 

Ang Templo ni Solomon. Bagaman ang pa- 
ngunahing mga bahagi ng templo ay ang mga silid 
ng dakong Banal at ng Kabanal-banalan, sa harap ng 
dakong Banal (sa gawing S) ay may isang pagkala- 
ki-laking beranda na nagsilbing isang pasukang- 
daan patungo sa templo. Ang berandang ito ay may 
haba na 20 siko (8.9 m; 29.2 piye) [anupat paayon 
sa lapad ng templo] at lalim na 10 siko (4.5 m; 
14.6 piye). (1Ha 6:3) Ang taas nito ay 120 siko 
(53.4 m, 175 piye). Ibinibigay ng 2 Cronica 3:4 ang 
taas ng beranda sa paraang kaayon ng iba pang mga 


381 


sukat ng bahay, mga sukat na karaniwang tinatang- 
gap at kasuwato niyaong nasa Unang Hari. (Iham- 
bing ang 2Cr 3:3, 4 sa 1Ha 6:2, 3, 17, 20.) Sa gayon, 
lumilitaw na ang beranda ay isang tore na mataas, 
maliwanag na parihaba, at mas mataas kaysa sa iba 
pang mga bahagi ng gusali ng templo. Sa harap nito 
ay may dalawang pagkalaki-laking tansong haligi na 
pinanganlang Jakin at Boaz. (1Ha 7:15-22, 2Cr 3:15- 
17) May mga pinto rin ang berandang ito (isinara ni 
Haring Ahaz ang mga iyon, ngunit nang maglaon ay 
binuksan at kinumpuni ng kaniyang anak na si He- 
zekias ang mga ito). (2Cr 28:24, 29:3, 7) Tiyak na na- 
pakagandang pagmasdan noon ang pagkataas-taas 
na beranda ng templo, lalo na sa umaga kapag tina- 
tamaan ito ng sikat ng araw mula sa S. 

Pangitain ni Ezekiel Tungkol sa Templo. Ma- 
raming binabanggit na beranda sa pangitain ni Eze- 
kiel tungkol sa isang santuwaryo ng templo. Ang gu- 
sali mismo ng templo ay may isang beranda sa 
harap nito (sa dakong S), gaya rin ng templo ni So- 
lomon. Gayunman, ang haba ng berandang ito ay 
20 siko (10.4 m, 34 na piye) at ang lapad nito ay 
11 siko (5.7 m; 18.7 piye): hindi binanggit ang taas 
nito. (Ang mga sukat na ito ay ibinatay sa maha- 
bang siko na mga 51.8 sentimetro [20.4 pulgada]: 
tingnan ang Eze 40:5, tlb sa Rbi8.) May mga pang- 
gitnang haligi at mga panggilid na haligi ang beran- 
dang ito, at mayroon din itong isang kulandong na 
kahoy, malamang na malapit sa tuktok. (Eze 40:48, 
49: 41:25, 26) Bawat isa sa tatlong mararangyang 
pintuang-daan sa dakong labas (mula sa S, T, at H) 
ay may beranda na may mga bintanang papakipot 
ang mga hamba. Lumilitaw na kung ang isang tao 
ay aakyat sa hagdan patungo sa pintuang-daan, ma- 
daraanan niya ang tatlong silid ng bantay na nasa 
magkabilang panig at pagkatapos, pagkatawid sa 
isang pintuan, daraan siya sa beranda bago siya ma- 
kapasok sa looban sa dakong labas. (Eze 40:6-17) 
Mayroon ding beranda ang bawat isa sa tatlong 
pintuang-daan sa dakong loob, marahil ay masu- 
sumpungan iyon pagkaakyat ng isang tao sa mga 
baytang at pagkapasok niya sa pintuang-daan. Sa 
beranda na nasa pintuang-daan papasok mula sa H 
ay may masusumpungang apat na mesa na pinag- 
papatayan ng buong handog na sinusunog.---Eze 
40:35-42. 


BERDE. 


BEREA. Isang mataong lunsod ng probinsiya ng 
Macedonia na dinalaw ng apostol na si Pablo noong 
kaniyang ikalawang paglalakbay bilang misyonero. 
(Gaw 17:10-14) Tinatawag itong Veroia sa makaba- 
gong panahon, at ito ay nasa isang matabang lugar 
sa paanan ng Bundok Bermios mga 65 km (40 mi) sa 
KIK ng Tesalonica. Sa gayon, ito ay mga 35 km 
(22 mi) mula sa baybayin ng Dagat Aegeano. 


Tingnan ang KULAY, MGA. 


BEREKIAS 


Malamang na mga 50 C.E. noon nang dumating 
sina Pablo at Silas sa Berea pagkaraan nilang lisanin 
ang Tesalonica sa gabi dahil sa marahas na pang- 
uumog. Sa Berea ay may isang komunidad ng mga 
Judio at isang sinagoga kung saan nangaral ang da- 
lawang misyonero. Dahil sa pagiging handang ma- 
kinig ng mga taga-Berea sa kanilang mensahe, at 
sa masikap na pagsusuri ng mga ito sa Kasulatan 
upang mapatunayan ang mga bagay na natutuhan 
nila, binigyan sila ng komendasyon na mababasa sa 
Gawa 17:11. Marami ang nakumberte na kabilang sa 
mga taong ito na “mararangal ang pag-iisip,” mula 
sa mga Judio at mga Griego. Gayunman, ang ga- 
wain ni Pablo ay napaikli dahil sa pagdating ng 
mga panatikong Judio mula sa Tesalonica na de- 
terminadong magpasimuno ng higit pang pang- 
uumog. Naglayag siya patungong Atenas, at naiwan 
naman sina Silas at Timoteo upang pangalagaan 
ang bagong grupo ng mga mananampalataya sa Be- 
rea.--Gaw 17:12-15. 

Walang alinlangang dumaan si Pablo sa Berea 
o malapit dito noong kaniyang ikatlong paglalakbay 
bilang misyonero, sa gayo'y muli niyang napunta- 
han ang Macedonia. Kabilang sa mga kasamahan 
niya nang panahong iyon ay si Sopatro na isang 
Kristiyano mula sa Berea.---Gaw 20:1-4. 


BERED [Graniso]. 

1. Isang apo ni Efraim sa pamamagitan ni Sute- 
la.—1Cr 7:20. 

2. Isang lugar sa timugang Palestina na binang- 
git sa ulat tungkol sa pagtakas ni Hagar mula kay 
Sarai. Ang balon ng Beer-lahai-roi, kung saan tumi- 
gil si Hagar, ay nasa ilang sa pagitan ng Bered at 
Kades, sa daang patungo sa Sur. (Gen 16:7, 14) Ang 
ilang ng Sur ay isang rehiyon sa TK ng Filistia at 
nasa daang patungo sa Ehipto, na maaaring nagpa- 
pahiwatig na si Hagar ay pabalik noon sa kaniyang 
sariling lupain.---Exo 15:22. 


BEREKIAS [Pinagpala ni Jehova]. 

1. Anak ni Simea sa linya ng angkan mula kay 
Levi sa pamamagitan ni Gersom. Ang anak ni Bere- 
kias na si Asap ay pangunahing lider ng mga mang- 
aawit na inatasan ni Haring David, at nagmula sa 
kaniya ang maraming sunud-sunod na salinlahi ng 
mga mang-aawit sa templo. Maaaring ang Berekias 
ding ito ang Blg. 2.--1Cr 6:39, 15:17, 25:1-9; Ezr 
2:41, Ne 7:44. 

2. Isa sa apat na Levitang bantay ng pintuang- 
daan para sa Kaban noong si David ang hari. Maaa- 
ring siya rin ang Blg. 1.--1Cr 15:23, 24. 

3. Anak ni Mesilemot. (2Cr 28:12) Noong si Ahaz 
ang hari ng Juda, ang timugang kahariang ito 
ay dumanas ng matinding pagkatalo sa kamay ng 
hilagang kaharian, ngunit nang ang 200,000 ay 


BERI 


dinadalang bihag sa Samaria, si Berekias at ang tat- 
lo pang ulo ng Efraim ay kaagad na kumilos ayon sa 
payo ng propeta ni Jehova na si Oded. Bukod sa hi- 
nadlangan nila ang mga nanlupig mula sa pang- 
aalipin sa kanilang mga kapatid, dinamtan at pina- 
kain din nila ang mga bihag at tinulungan ang mga 
ito na makabalik.---2Cr 28:6-15. 

4. Inapo ni David sa pamamagitan ni Solomon. 
-1Cr 3:1, 10, 20. 

5. Isang Levita na nabuhay pagkatapos ng pag- 
katapon sa Babilonya, anak ni Asa.— 1Cr 9:16. 

6. Anak ni Mesezabel. Ang anak ni Berekias na si 
Mesulam ay tumulong sa muling pagtatayo ng mga 
pader ng Jerusalem noong panahon ni Nehemias, at 
napangasawa ng kaniyang apong babae ang anak ni 
Tobia.--Ne 3:4, 30; 6:17, 18. 

7. Anak ng propetang si Ido at ama ng propetang 
si Zacarias.--Zac 1:1, 7. 


BERI. Anak ni Zopa at ulo ng pamilya sa tribo 
ni Aser.— 1Cr 7:36, 40. 


BERIAS [May Kapahamakan]. 

1. Ang ikaapat na nakatalang anak ni Aser. Ka- 
sama siya sa sambahayan ni Jacob na pumaroon sa 
Ehipto, at marahil pati ang kaniya mismong dala- 
wang anak na sina Heber at Malkiel. (Gen 46:8, 17) 
Siya at ang dalawa niyang anak ay nakatala bilang 
mga ninunong ulo ng pamilya, at ang mga Beriita 
ang kaniyang mga inapo.--Bil 26:44, 45: 1Cr 7: 
30, 31. 

2. Anak ni Efraim na ipinanganak pagkatapos na 
patayin ng mga lalaki ng Gat ang kaniyang nakata- 
tandang mga kapatid. “Tinawag [ni Efraim na] Be- 
rias ang pangalan nito, sapagkat may kapahamakan 
[sa Heb., vera- ah] noong naroon siya [ang ina ni Be- 
rias] sa kaniyang bahay."--1Cr 7:20-23. 

3. Isa sa limang anak ni Elpaal at isa sa mga Ben- 
jamitang ulo ng pamilya na nagtaboy sa mga tuma- 
tahan sa Gat.—1Cr 8:12, 13. 

4. Ang huling binanggit na anak ni Simei, isang 
Levitang inapo ni Gerson. Si Berias at ang kaniyang 
kapatid na si Jeus ay ‘hindi nagkaroon ng maraming 
anak; kaya sila ay naging isang sambahayan sa pa- 
nig ng ama ng isang nanunungkulang pangkat." 
— 1Cr 23:6-11. 


BERIITA, MGA [Ni (Kay) Berias]. Isang Ase- 
ritang pamilya na nagmula kay Berias.—Bil 26:44. 


BERILO. Isang mineral na maaaring tinatagos 
o di-tinatagos ng liwanag at binubuo ng isang sili- 
cate ng aluminyo at beryllium. Mas matigas ito kay- 
sa sa kwarts at kadalasa'y kulay berdeng madilaw, 
ngunit kung minsan naman ay berde, dilaw, asul, 
puti, mapusyaw na pula, o kaya nama'y walang ku- 


382 


lay. Ang klasipikasyon ng berilong matingkad na 
berde ay esmeralda, ang asul na maberde-berde na- 
man ay aquamarine, at ang uring kulay-rosas ay ti- 
natawag na morganite. Ang berilo ay karaniwang 
matatagpuan sa mga batong granitiko sa anyong 
mga kristal na anim ang gilid. May natuklasang in- 
dibiduwal na mga kristal ng berilo na tumitimbang 
nang mahigit na 25 tonelada. 

Ang berilo ay isang napakapopular na batong hi- 
yas noong sinaunang mga panahon. Ang mga Grie- 
go ay naglilok ng magagandang disenyo mula rito, 
at ang mga Romano naman ay gumawa ng mga pa- 
lawit sa tainga mula sa likas na mga kristal nito. Mi- 
minsan lamang binanggit ang berilo (sa Gr., be'ryl- 
los) sa Kasulatan (NW, NE, RS), anupat ito ang 
ikawalong pundasyon ng pader ng Bagong Jerusa- 
lem.--Apo 21:2, 19, 20. 


BERNABE [Anak ng Kaaliwan]. Ang promi- 
nenteng tauhang ito ng unang-siglong Kristiyanis- 
mo ay unang ipinakilala sa atin ni Lucas sa Kasu- 
latan sa Gawa 4:34-36. Ipinakikita roon na ang 
taimtim na lalaking ito ay isang Levita at isang ka- 
tutubo ng pulo ng Ciprus, ngunit nasa Jerusalem 
siya nang siya'y ipakilala. Sa maraming mananam- 
palataya na di-kalaunan pagkaraan ng Pentecostes 
ay nagbili ng kanilang mga bukid at mga bahay at 
nagbigay ng pinagbilhang halaga sa mga apostol 
para sa pagpapasulong ng gawaing Kristiyano, isa 
ang lalaking ito sa mga binanggit ang pangalan. 
Ang kaniyang unang pangalan ay Jose, ngunit bi- 
nigyan siya ng mga apostol ng huling pangalang 
Bernabe, nangangahulugang “Anak ng Kaaliwan.” 
Pangkaraniwan noon ang kaugaliang ito ng pagbibi- 
gay ng mga huling pangalan alinsunod sa mga ka- 
tangian ng isa. 

Siya ay isang taong lubhang mapagmahal at bu- 
kas-palad, isa na hindi nag-atubiling ibigay kapuwa 
ang kaniyang sarili at ang kaniyang mga materyal 
na pag-aari para sa pagpapasulong ng mga kapaka- 
nan ng Kaharian. Malugod niyang “tinulungan” ang 
kaniyang mga kapatid (Gaw 9:27), at sa harap ng 
mga bagong interesado, “siya ay nagsaya at pinasi- 
mulang patibaying-loob ang lahat na manatili sa Pa- 
nginoon taglay ang taos-pusong layunin.” Si Berna- 
be ay “isang lalaking mabuti at puspos ng banal na 
espiritu at ng pananampalataya” (Gaw 11:23, 24), 
isang propeta at guro sa Antioquia. (Gaw 13:1) Ti- 
nukoy ng mga apostol si Bernabe na kabilang sa ka- 
nilang “mga iniibig” na “nagbigay ng kanilang mga 
kaluluwa alang-alang sa pangalan ng ating Pangino- 
ong Jesu-Kristo.” (Gaw 15:25, 26) Bagaman hindi 
siya isa sa 12 apostol, angkop lamang na tawagin 
siyang apostol (Gaw 14:14), sapagkat siya ay tunay 
na “isinugo ng banal na egpiritu.”---Gaw 13:4, 43. 


383 


Ang malapit na pakikipagsamahan ni Bernabe 
kay Pablo, na tumagal nang maraming taon, ay 
nagsimula mga tatlong taon pagkaraang makum- 
berte si Pablo, nang naisin nitong makipag-ugnayan 
sa kongregasyon sa Jerusalem. Hindi iniulat kung 
paano unang nakilala ni Bernabe si Pablo. Ngunit si 
Bernabe ang nagkapribilehiyong ipakilala si Pablo 
kay Pedro at sa alagad na si Santiago.--Gaw 9:26, 
27; Gal 1:18, 19. 

Samantala, sa Antioquia ng Sirya ay marami ang 
naging interesado sa Kristiyanismo dahil sa ilang 
Judiong nagsasalita ng Griego mula sa Ciprus at Ci- 
rene. Dahil dito, isinugo ng lupong tagapamahala na 
nasa Jerusalem si Bernabe sa Antioquia upang higit 
pang patibaying-loob at palakasin ang mga bagong 
mananampalatayang ito. Angkop ang pagkakapili 
kay Bernabe para sa gawaing ito, yamang siya ay 
isang taga-Ciprus na nagsasalita ng Griego. Nang 
“isang malaking pulutong ang naparagdag sa Pangi- 
noon” sa Antioquia, kaagad na nagtungo si Bernabe 
sa Tarso at hinikayat si Pablo na sumama at tumu- 
long sa ministeryo. Noong mga panahong iyon, da- 
hil sa isang babala mula sa Diyos tungkol sa isang 
nalalapit na taggutom, nagtipon ng maraming pa- 
nustos ang mga kapatid sa Antioquia, at nang mag- 
laon ay ipinadala ang mga ito sa kongregasyon sa 
Jerusalem sa pamamagitan ng mga kamay nina 
Bernabe at Pablo.---Gaw 11:22-24, 27-30, 12:25. 

Nang matapos ang gawaing pagtulong na iyon, 
ang dalawa ay bumalik sa Antioquia noong mga 
47 C.E. at mula roon, sa ilalim ng patnubay ng ba- 
nal na espiritu, sila ay lumisan patungo sa kanilang 
atas bilang mga misyonero. Unang narating nina 
Bernabe at Pablo ang Ciprus, kung saan sa tulong 
nila ay napaabutan ng katotohanan ng Diyos ang 
proconsul na si Sergio Paulo. Mula roon ay naglak- 
bay sila papasok sa Asia Minor. May mga panahon 
na lubha silang pinag-usig ng mga mang-uumog. 
Noong minsan, nang pagalingin nila sa Listra ang 
isang lalaking pilay, halos hindi nila mapigilan “ang 
mga pulutong sa paghahain sa kanila” (palibhasa'y 
inaakalang si Bernabe ang diyos na si Zeus at si Pab- 
lo, na “nangunguna sa pagsasalita,” ay si Hermes, 
o Mercury), ngunit pagkatapos mismo nito, ang mga 
Judio ay “nanghikayat sa mga pulutong, at binato 
nila si Pablo at kinaladkad siya sa labas ng lunsod.” 
--Gaw 13:1-12, 14:1-20. 

Noong mga 49 C.E., dinala nina Bernabe at Pablo 
sa lupong tagapamahala sa Jerusalem ang mai- 
nit na usapin ng pagtutuli ng mga di-Judio, at 
nang masagot na iyon, di-nagtagal ay bumalik sila 
sa Antioquia at naghanda para sa susunod nilang 
paglalakbay bilang mga misyonero. (Gaw 15:2-36) 
Gayunman, dahil hindi sila magkasundo kung isa- 
sama si Juan Marcos, sila ay naghiwalay at nagtu- 
ngo sa magkaibang teritoryo. Isinama ni Bernabe 


BEROTA, BEROTAI 


ang pinsan niyang si Marcos sa Ciprus, at isinama 
naman ni Pablo si Silas sa mga distrito ng Sirya at 
Cilicia. (Gaw 15:37-41) Dito nagwakas ang ulat ng 
Kasulatan tungkol kay Bernabe, maliban sa maiik- 
ling pagbanggit hinggil sa kaniya sa ilang liham ni 
Pablo.--1Co0 9:6, Gal 2:1, 9, 13; Col 4:10. 


BERNICE [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “manlupig"]. Anak ni Herodes Agripa I sa 
asawa nitong si Cypros, ipinanganak noong mga 
28 C.E.: kapatid nina Mariamne III, Drusila, at Hero- 
des Agripa II. (Tingnan ang HERODES Blg. 4.) Dina- 
law ni Bernice at ng kaniyang kapatid na si Agripa 
si Gobernador Festo sa Cesarea noong 58 C.E., kung 
saan silang dalawa, sa paanyaya ni Festo, “ay duma- 
ting na may labis na pagpaparangya at pumasok sa 
silid ng pagdinig kasama ang mga kumandante ng 
militar at gayundin ang mga bantog na lalaki sa 
lunsod.” Pagkatapos, ang bilanggong si Pablo ay ipi- 
nasok at pinahintulutang magbigay ng mapuwersa 
at mahusay na pagtatanggol sa harap ng lahat ng 
mga dignitaryong ito.---Gaw 25:13, 23; 26:1-30. 

Sa napakabatang edad, napangasawa ni Bernice si 
Marcus, anak ni Alejandro Lysimachus. Pagkamatay 
ni Marcus ay napangasawa niya ang kaniyang tiyo 
na si Herodes, hari ng Chalcis. Nagkaanak siya kay 
Herodes ng dalawang lalaki bago ito mamatay no- 
ong 48 C.E. Pagkatapos, pumisan siya sa kaniyang 
kapatid na lalaki hanggang sa kumalat ang usap- 
usapan na mayroon silang insestong relasyon. Ka- 
sunod nito ay nagpakasal siya kay Polemo na hari 
ng Cilicia matapos itong magpakumberte sa Judais- 
mo. Ngunit di-nagtagal ay iniwan niya ito at muling 
pumisan sa kaniyang kapatid. Noong panahong iyon 
sila dumalaw ni Agripa sa Cesarea. 

Noong 65 C.E., isinapanganib ni Bernice ang kani- 
yang buhay upang maipagtanggol ang mga Judio 
laban kay Florus, na nagsusulsol ng patayan at ali- 
tan sa Jerusalem. Nang maglaon, siya at ang kani- 
yang kapatid, gaya ng maraming iba pa, ay nanum- 
pa ng katapatan sa Romanong emperador na si 
Vespasian. Si Bernice ay dinala pa nga ni Tito, na 
anak ng emperador, patungong Roma upang ma- 
ging kaniyang asawa, bagaman sampung taon ang 
tanda ni Bernice sa kaniya. Ngunit dahil sa pagpo- 
protesta ng mga Romano, na tutol na magkaroon 
sila ng isang reynang Judio, pinutol ni Tito ang ka- 
niyang kaugnayan kay Bernice. 


BERODAC-BALADAN. 
DAG-BALADAN. 


BEROTA, BEROTAI [Mga Balon]. Sa pangita- 
in ni Ezekiel may kinalaman sa manang teritoryo ng 
Israel, ang Berota ay nakatala bilang nasa hilagaang 
hangganan sa pagitan ng Hamat at Sibraim. (Eze 


Tingnan ang MERO- 


BEROTITA 


47:16) Waring ito rin ang Berotai sa 2 Samuel 8:8, 
isang lunsod ni Hadadezer na hari ng Zoba, kung 
saan kumuha si David ng “pagkarami-raming tan- 
so.” Sa katulad na ulat sa 1 Cronica 18:8, panga- 
lang Cun ang makikita sa halip na Berotai. Karani- 
wang ipinapalagay na ang Berota (o Berotai) ay siya 
ring makabagong-panahong Britel (Bereitan), mga 
10 km (6 na mi) sa TK ng Baalbek sa libis na kilala 
bilang Beqa‘, anupat nasa pagitan ng kabundukan 
ng Lebanon at ng Anti-Lebanon. 


BEROTITA. 


BERSIYON, MGA. Mga salin ng Bibliya mula 
sa Hebreo, Aramaiko, at Griego tungo sa ibang mga 
wika. Dahil sa pagsasalin, ang Salita ng Diyos ay 
maaari nang mabasa ng libu-libong milyong tao na 
hindi nakauunawa ng orihinal na mga wika ng Bib- 
liya. Ang maagang mga bersiyon ng Kasulatan ay 
sulat-kamay at sa gayon ay nasa anyong manuskri- 
to. Gayunman, mula nang maimbento ang palim- 
bagan, maraming iba pang mga bersiyon, o mga sa- 
lin, ang naglitawan, na karaniwan nang inilalathala 
nang maramihan. Ang ilang bersiyon ay tuwirang 
isinalin mula sa Hebreo at Griegong mga teksto ng 
Bibliya, samantalang ang iba naman ay ibinatay sa 
mas naunang mga salin.---TSART, Tomo 1, p. 321. 

Ang Kasulatan ay nailathala na, buo man o ilang 
bahagi lamang, sa mahigit na 3,000 wika. Kung ang 
saklaw ng mga wikang iyon ang pag-uusapan, na- 
ngangahulugan ito na mga 90 porsiyento ng popu- 
lasyon ng lupa ang maaaring makabasa ng kahit 
man lamang isang bahagi ng Bibliya. Ang ulat 
hinggil sa mga bersiyon, o mga salin, ng Kasulatan 
ay mag-uudyok sa isa na pasalamatan ang Diyos na 
Jehova dahil iningatan niya ang kaniyang Salita sa 
kamangha-manghang paraan para sa kapakinaba- 
ngan ng milyun-milyong tao. 

Sinaunang mga Bersiyon ng Hebreong Kasu- 
latan. May umiiral pa ngayong mga 6,000 sinau- 
nang manuskrito ng lahat o ilang bahagi ng Heb- 
reong Kasulatan na nakasulat sa Hebreo (maliban 
sa ilang seksiyong Aramaiko). Umiiral pa rin sa 
ngayon ang maraming manuskrito ng matatan- 
dang bersiyon, o salin, ng Hebreong Kasulatan sa 
iba't ibang wika. Ang ilang bersiyon ay mga salin 
mismo ng mas naunang mga salin mula sa Heb- 
reo. Halimbawa, ang Hebreong Kasulatan ng bersi- 
yong Matandang Latin ay isinalin mula sa Septua- 
gint, isang saling Griego ng Hebreong Kasulatan. Sa 
kabilang dako naman, ang ilang sinaunang bersi- 
yon ng Hebreong Kasulatan (ang Griegong Septua- 
gint, ang mga Aramaikong Targum, ang Syriac na 
Peshitta, at ang Latin na Vulgate) ay tuwirang isina- 
lin mula sa Hebreo at hindi na dumaan sa isang ber- 
siyon sa Griego o sa iba pang wika. 


Tingnan ang BEEROTITA. 


384 


Samaritanong “Pentateuch.” Pagkaraang ipa- 
tapon ng Asirya ang karamihan sa mga naninirahan 
sa Samaria at sa sampung-tribong kaharian ng Isra- 
el noong 740 B.C.E., mga pagano mula sa ibang mga 
teritoryo ng Imperyo ng Asirya ang pinamayan nila 
roon. (2Ha 17:22-33) Nang maglaon, ang mga inapo 
niyaong mga naiwan sa Samaria at niyaong mga di- 
nala roon ng Asirya ay tinawag na mga Samaritano. 
Tinanggap nila ang unang limang aklat ng Hebreong 
Kasulatan, at noong mga ikaapat na siglo B.C.E., gi- 
nawa nila ang Samaritanong Pentateuch, na hindi 
talaga isang salin ng orihinal na Hebreong Penta- 
teuch, kundi isang transliterasyon ng teksto nito tu- 
ngo sa mga titik Samaritano, na hinaluan ng mga 
idyomang Samaritano. Iilan lamang sa umiiral na 
mga manuskrito ng Samaritanong Pentateuch ang 
mas matanda kaysa sa ika-13 siglo C.E. Sa mga 
6,000 pagkakaiba sa pagitan ng tekstong Samaritano 
at tekstong Hebreo, ang karamihan ay hindi na- 
man mahalaga. Ang isang pagkakaiba na kapansin- 
pansin ay makikita sa Exodo 12:40, kung saan ka- 
tugma ng Samaritanong Pentateuch ang Septuagint. 

Mga Targum. Ang “mga Targum” ay mala- 
yang mga salin o nagpapakahulugang mga salin ng 
Hebreong Kasulatan tungo sa Aramaiko. Bagaman 
may mga piraso ng sinaunang mga Targum ng 
ilang aklat na nasumpungang kasama sa Dead Sea 
Scrolls, malamang na ang mga Judiong Targum sa 
pangkalahatan ay isinaayos sa kasalukuyang anyo 
ng mga ito pagkaraan ng ikalimang siglo C.E. Ang 
isa sa mga pangunahing Targum, ang “Targum ni 
Onkelos” ng Pentateuch, ay napakaliteral. Ang isa 
naman, ang tinatawag na Targum ni Jonathan para 
sa Mga Propeta, ay hindi gaanong literal. Umiiral 
pa sa ngayon ang mga Targum ng karamihan sa 
mga aklat ng Hebreong Kasulatan maliban sa Ezra, 
Nehemias, at Daniel. 

Ang Griegong “Septuagint.” Ang Griegong 
Septuagint (madalas tukuyin bilang LXX) ay gina- 
mit ng nagsasalita-ng-Griegong mga Judio at mga 
Kristiyano sa Ehipto at sa iba pang dako. Ayon 
sa ulat, sinimulan itong gawin sa Ehipto noong 
mga araw ni Ptolemy Philadelphus (285-246 B.C.E.), 
nang, ayon sa tradisyon, ang bahaging Pentateuch 
nito ay isalin sa Griego ng 72 Judiong iskolar. Nang 
maglaon, ang bilang na 70 ang siyang ginamit, at 
ang bersiyon nito ng Pentateuch ay tinukoy bilang 
ang Septuagint, nangangahulugang “Pitumpu.” Ang 
iba pang mga aklat ng Hebreong Kasulatan (ginawa 
ng iba't ibang tagapagsalin na may sari-saring isti- 
lo, anupat may napakaliteral at mayroon ding ma- 
layang salin) ay unti-unting idinagdag hanggang sa 
makumpleto ang salin ng buong Hebreong Kasula- 
tan noong ikalawang siglo B.C.E., marahil ay noong 


385 


150 B.C.E. Magmula noon, ang buong akda ay naki- 
lala bilang ang Septuagint. Ang bersiyong ito ay 
malimit sipiin ng mga manunulat ng Kristiyanong 
Griegong Kasulatan. Maliwanag na isiningit sa Grie- 
gong Septuagint ang mga akdang Apokripal noong 
kumpleto na ito.--- Tingnan ang APOKRIPA. 

Ang isa sa pinakamatatandang umiiral na ma- 
nuskrito ng Griegong Septuagint ay ang Papy- 
rus 957, ang Rylands Papyrus iii. 458, na iniingatan 
sa John Rylands Library, Manchester, Inglatera. Ito 
ay mula pa noong ikalawang siglo B.C.E. at binu- 
buo ng mga piraso ng Deuteronomio (23:24-24:3, 
25:1-3, 26:12, 17-19; 28:31-33). Ang isa pang ma- 
nuskrito, na mula pa noong unang siglo B.C.E., ay 
ang Papyrus Fouad 266 (nasa pag-iingat ng Société 
Egyptienne de Papyrologie, Cairo), na naglalaman 
ng ilang bahagi ng ikalawang kalahatian ng Deute- 
ronomio alinsunod sa Griegong Septuagint. Sa iba't 
ibang talata nito, ang Tetragrammaton (YHWH sa 
Ingles) ng banal na pangalan ay makikitang nasa 
anyong parisukat na mga titik Hebreo sa loob mis- 
mo ng sulat na Griego.--Tingnan ang LARAWAN, 
Tomo 1, p. 326, JEHOVA. 

Sa gayon, ang Griegong Septuagint ay nainga- 
tan sa maraming manuskrito, anupat ang marami 
ay pira-piraso at ang iba naman ay halos kum- 
pleto. Partikular na, ang mga tekstong Septuagint 
ay naingatan sa tatlong kilalang manuskritong un- 
cial na isinulat sa vellum--ang Vatican Manuscript 
No. 1209 at ang Sinaitic Manuscript, kapuwa mula 
noong ikaapat na siglo C.E., at ang Alexandrine 
Manuscript na mula naman noong ikalimang sig- 
lo C.E. Ang Septuagint na masusumpungan sa Vati- 
can Manuscript No. 1209 ay halos kumpleto: ang 
isang bahagi ng Hebreong Kasulatan na dating ka- 
lakip sa Sinaitic Manuscript ay nawala na, yaong 
nasa Alexandrine Manuscript ay halos kumpleto, 
bagaman kulang ito ng ilang bahagi ng Genesis, 
Unang Samuel, at Mga Awit. 

Mas huling mga bersiyong Griego. Noong 
ikalawang siglo, si Aquila, isang proselitang Judio 
mula sa Ponto, ay gumawa ng isang bago at napa- 
kaliteral na saling Griego ng Hebreong Kasulatan. 
Nawala na ito maliban sa mga pira-piraso at sa mga 
pagsipi rito ng sinaunang mga manunulat. Ang isa 
pang saling Griego noong siglo ring iyon ay ginawa 
ni Theodotion. Lumilitaw na ang ginawa niya ay 
isang rebisyon ng Septuagint o ng iba pang bersi- 
yong Griego ng Hebreong Kasulatan, bagaman ki- 
nonsulta rin niya ang tekstong Hebreo. Wala nang 
umiiral na kumpletong kopya ng bersiyon ni Theo- 
dotion. Ang isa pang bersiyong Griego ng Hebreong 
Kasulatan na wala na ring umiiral na kumpletong 
kopya ay yaong kay Symmachus. Sa kaniyang salin, 
malamang na ginawa noong mga 200 C.E., sinikap 


BERSIYON, MGA 


niyang itawid ang tamang diwa sa halip na maging 
literal. 

Noong mga 245 C.E., nakumpleto ni Origen, kila- 
lang iskolar ng Alejandria, Ehipto, ang isang pag- 
kalaki-laki at maramihang bersiyon ng Hebreong 
Kasulatan na tinatawag na Hexapla (nangangahulu- 
gang “animan”). Bagaman may umiiral pang mga 
piraso nito, walang kumpletong kopyang manus- 
krito ang naingatan. Inayos ni Origen ang teks- 
to sa anim na magkakahanay na tudling na nag- 
lalaman ng (1) tekstong Hebreo na puro katinig, 
(2) isang Griegong transliterasyon ng tekstong Heb- 
reo, (3) bersiyong Griego ni Aquila, (4) bersiyong 
Griego ni Symmachus, (5) Septuagint, nirebisa ni 
Origen upang mas eksaktong makatugma ng teks- 
tong Hebreo, at (6) bersiyong Griego ni Theodotion. 
Sa Mga Awit, gumamit si Origen ng mga bersiyong 
di-kilala ang sumulat, na tinawag niyang Quinta, 
Sexta, at Septima. Ang Quinta at Sexta ay ginamit 
din sa iba pang mga aklat. 

Kristiyanong Griegong Kasulatan. May mga 
salin ng Kristiyanong Griegong Kasulatan tungo 
sa Syriac (isang diyalektong Aramaiko) na ginawa 
mula noong ikalawang siglo. Ang isang bersiyong 
Syriac na natatangi ay ang Diatessaron ni Tatian, 
isang akdang nagpapakita ng pagkakasuwato ng 
mga Ebanghelyo at nagmula noong ikalawang sig- 
lo C.E. Maaaring orihinal itong isinulat sa Roma sa 
wikang Griego at nang maglaon ay isinalin mismo 
ni Tatian sa Sirya tungo sa wikang Syriac, ngunit 
hindi ito matiyak. Ang Diatessaron ay umiiral sa 
ngayon sa isang saling Arabe, bukod pa sa isang 
maliit na pirasong vellum sa Griego na mula noong 
ikatlong siglo at sa dalawang edisyon ng komentar- 
yo ni Ephraem, isa sa orihinal na Syriac at isa sa sa- 
ling Armeniano, na mula noong ikaapat na siglo at 
naglalaman ng mahahabang pagsipi mula sa teksto 
nito. 

Tanging mga di-kumpletong manuskrito ng isang 
Matandang Syriac na bersiyon ng mga Ebanghelyo 
(isang salin na iba pa sa Diatessaron) ang umiiral sa 
ngayon, ang mga Ebanghelyo na Curetonian at Si- 
naitic Syriac. Bagaman ang mga manuskritong ito 
ay kinopya marahil noong ikalimang siglo, mala- 
mang na kumakatawan ang mga ito sa isang mas 
matandang tekstong Syriac. Ang orihinal na bersi- 
yon ay maaaring ginawa mula sa Griego noong mga 
200 C.E. Malamang, may umiiral na noon na Ma- 
tandang Syriac na mga salin ng iba pang mga 
aklat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan, ngunit 
wala nang manuskrito ng mga iyon ang umiiral sa 
ngayon. Ang lahat ng mga aklat ng Kristiyanong 
Griegong Kasulatan maliban sa Ikalawang Pedro, 
Ikalawa at Ikatlong Juan, Judas, at Apocalipsis ay 
kasama sa Syriac na Peshitta ng ikalimang siglo. No- 
ong mga 508 C.E., hiniling ni Philoxenus, obispo ng 


BERSIYON, MGA 


Hierapolis, kay Polycarp na gumawa ng isang rebis- 
yon ng Kristiyanong Kasulatang Peshitta, at ito ang 
unang pagkakataon na naparagdag sa isang bersi- 
yong Syriac ang Ikalawang Pedro, Ikalawa at Ikat- 
long Juan, Judas, at Apocalipsis. 

Sa pagtatapos ng ikalawang siglo C.E., ang Kristi- 
yanong Griegong Kasulatan ay naisalin na sa Latin. 
Mayroon na rin nito sa wikang Ehipsiyo noong mga 
kalagitnaan ng ikatlong siglo. 

Sinaunang mga Bersiyon ng Buong Bibliya. 
Ang Peshitta ng mga taong nagsasalita ng Syriac at 
nag-aangking Kristiyano ay karaniwan nang gina- 
gamit mula pa noong ikalimang siglo C.E. Ang sali- 
tang “Peshitta” ay nangangahulugang “simple.” Ang 
Hebreong Kasulatan nito ay pangunahin nang isang 
salin mula sa Hebreo, malamang na ginawa no- 
ong ikalawa o ikatlong siglo C.E., bagaman ang 
isang mas huling rebisyon ay ginawa nang may 
paghahambing sa Septuagint. Maraming manuskri- 
tong Peshitta ang umiiral sa ngayon, anupat ang 
pinakakapaki-pakinabang ay isang codex na mula 
noong ikaanim o ikapitong siglo at iniingatan sa 
Ambrosian Library sa Milan, Italya. Ang isang ma- 
nuskritong Peshitta ng Pentateuch (walang Levitico) 
ay pinirmahan ng petsa na mga 464 C.E., at isang 
palimpsest na may Isaias ang pinirmahan ng pet- 
sang 459-460 C.E., kaya ang mga ito ang pinaka- 
matatandang pinetsahang manuskrito ng Bibliya sa 
alinmang wika. 

Matandang Latin. Ito ang panlahatang tawag 
(Vetus Latina) sa mga tekstong isinalin sa Latin, sa 
pangkalahatan, ang mga ito ay bago ang Vulgate ni 
Jerome. Malamang na lumitaw ang mga ito mula 
noong huling bahagi ng ikalawang siglo C.E., pero 
ang pinakalumang katibayan ng Bibliyang Latin ay 
mula sa Cartago, Hilagang Aprika, noong 250 C.E. 
o bago pa nito. Ang Hebreong Kasulatan ay isinalin 
sa Latin mula sa Griegong Septuagint (hindi pa 
noon narerebisa ni Origen), ngunit ang Kristiya- 
nong Kasulatan ay isinalin mula sa orihinal na Grie- 
go. Maaaring iba't ibang salin ang ginawa, o maa- 
aring maraming tagapagsalin ang nagtrabaho sa 
bersiyong Matandang Latin. Kadalasang sumasang- 
guni ang mga iskolar sa dalawang pangunahing uri 
ng tekstong Matandang Latin: ang Aprikano at ang 
Europeo. Ang pinakalumang manuskrito ng Bibliya 
na umiiral pa sa ngayon ay mula noong ikaapat at 
ikalimang siglo C.E. 

Latin na “Vulgate.” Ang Latin na Vulgate 
(Vulgata Latina) ay isang bersiyon ng buong Bibliya 
na ginawa ng pangunahing iskolar ng Bibliya noong 
panahong iyon, si Eusebius Hieronymus, na mas ki- 
lala bilang Jerome. Gumawa muna siya ng isang re- 
bisyon ng Matandang Latin na bersiyon ng Kristiya- 
nong Kasulatan na inihambing sa tekstong Griego: 


386 


nagsimula siya sa mga Ebanghelyo, na inilathala 
noong 383 o 384 C.E. Hindi matiyak kung kai- 
lan niya natapos ang kaniyang rebisyon ng Kristi- 
yanong Kasulatan sa Matandang Latin. Sa pagitan 
ng mga 384 at 390 C.E., gumawa siya ng dalawang 
rebisyon ng Mga Awit sa Matandang Latin, na batay 
sa Griegong Septuagint. Wala na ang una, pero po- 
sibleng ang tinatawag na Roman Psalter ay tumutu- 
koy sa tekstong Matandang Latin na nirebisa niya. 
Ang ikalawa ay tinatawag na Gallican Psalter, dahil 
naging popular ito sa Gaul. Tuwiran ding isinalin ni 
Jerome ang Mga Awit mula sa Hebreo, anupat ang 
akdang ito ay tinawag na Hebrew Psalter. Hindi ma- 
tiyak kung kailan niya natapos ang kaniyang rebis- 
yon ng Kristiyanong Kasulatan sa Matandang Latin. 
Sinimulan niyang rebisahin ang Hebreong Kasula- 
tan nito ngunit lumilitaw na hindi niya tinapos ang 
rebisyong iyon, yamang minabuti niyang tuwirang 
magsalin mula sa Hebreo (bagaman sumangguni 
rin siya sa mga bersiyong Griego). Nagpagal si Je- 
rome sa kaniyang saling Latin mula sa Hebreo mula 
noong mga 390 hanggang 405 C.E. 

Sa pasimula, ang bersiyon ni Jerome ay ayaw 
tanggapin ng karamihan, at unti-unti lamang itong 
nagkaroon ng malawakang pagsang-ayon. Nang 
maglaon, dahil sa pagtanggap dito ng karamihan sa 
kanluraning Europa, tinawag itong Vulgate, na tu- 
mutukoy sa isang karaniwang tinatanggap na ber- 
siyon (ang Latin na vulgatus ay nangangahulu- 
gang “pangkaraniwan, kilala”). Nagkaroon ng mga 
rebisyon ang orihinal na salin ni Jerome, anu- 
pat yaong rebisyon noong 1592 ang ginamit ng 
Simbahang Romano Katoliko bilang pamantayang 
edisyon. Libu-libo pang manuskrito ng Vulgate ang 
umiiral sa ngayon. 

Iba pang sinaunang mga salin. Habang lu- 
malaganap ang Kristiyanismo, kinailangan ang 
iba pang mga bersiyon. Noong ikatlong siglo C.E., 
o bago pa nito, may nagawa nang unang salin ng 
Kristiyanong Griegong Kasulatan para sa mga katu- 
tubong Coptic ng Ehipto. Iba't ibang diyalektong 
Coptic ang ginagamit noon sa Ehipto, at sa kalaunan 
ay iba't ibang bersiyong Coptic ang ginawa. Ang pi- 
nakamahahalaga ay ang Thebaic, o Sahidic, Version 
ng Mataas na Ehipto (sa T) at ang Bohairic Version 
ng Mababang Ehipto (sa H). Ang mga bersiyong 
ito, naglalaman kapuwa ng Hebreo at Kristiyanong 
Griegong Kasulatan, ay malamang na ginawa no- 
ong ikatlo at ikaapat na siglo C.E. 

Ang bersiyong Gothic ay ginawa para sa mga 
Goth noong ikaapat na siglo C.E. samantalang na- 
mamayan sila sa Moesia (Serbia at Bulgaria). Wala 
roon ang mga aklat ng Samuel at Mga Hari, na ini- 
uulat na inalis dahil inakala ni Obispo Ulfilas, na 
siyang nagsalin, na mapanganib na ilakip at ipaba- 


387 


sa sa mga Goth ang mga aklat na iyon na tumatala- 
kay sa pakikipagdigma at naglalaman ng impor- 
masyon laban sa idolatriya. 

Ang bersiyong Armeniano ng Bibliya ay mula pa 
noong ikalimang siglo C.E. at malamang na inihan- 
da kapuwa mula sa mga tekstong Griego at Syriac. 
Ang bersiyong Georgiano, na ginawa para sa mga 
taga-Georgia sa Caucasus, ay nakumpleto noong 
pagtatapos ng ikaanim na siglo C.E. at, bagaman ka- 
kikitaan ng impluwensiyang Griego, mayroon itong 
saligang Armeniano at Syriac. Ang bersiyong Ethio- 
pic, na ginamit ng mga taga-Abyssinia, ay ginawa 
marahil noong mga ikaapat o ikalimang siglo C.E. 
May ilang matatandang bersiyon ng Kasulatan sa 
Arabe. Ang mga salin ng mga bahagi ng Bibliya tu- 
ngo sa Arabe ay maaaring mula pa noong ikapitong 
siglo C.E., ngunit ang pinakamaaga ayon sa rekord 
ay isang bersiyon na ginawa sa Espanya noong 
724 C.E. Ang bersiyong Slavonic ay ginawa noong 
ikasiyam na siglo C.E. at kinikilalang isinalin ng 
magkapatid na sina Cyril at Methodius. 


BESAI. Ninuno ng ilang Netineo na bumalik 
sa Jerusalem mula sa Babilonya noong 537 B.C.E. 
--Ezr 2:1, 2, 43, 49; Ne 7:6, 7, 46, b2. 


BESODEIAS [Sa Matalik na Kapisanan ni Jah]. 
Ama ng Mesulam na tumulong na magkumpuni ng 
“Pintuang-daan ng Matandang Lunsod" sa ilalim ng 
pangangasiwa ni Nehemias.---Ne 3:6. 


BESOR, AGUSANG LIBIS NG. Isang agu- 
sang libis na binanggit sa ulat ng pagtugis ni David 
sa lumusob na mga Amalekita na bumihag at sumu- 
nog sa lunsod ng Ziklag. (1Sa 30:1, 10, 21) Pagkata- 
pos nito, maliwanag na ang mga manlulusob ay pu- 
matimog patungo sa kanilang sariling teritoryo sa 
Negeb, ngunit hindi sinabi ang eksaktong direksiyon 
ng kanilang paglalakbay. Kaya naman hindi mati- 
yak ang kinaroroonan ng agusang libis ng Besor, 
kung saan tumigil ang 200 sa hukbo ni David dahil 
sa pagod. Gayunman, karaniwang ipinapalagay na 
malamang na konektado ito sa Wadi Ghazzeh (Nahal 
Besor), isang malaking wadi sa dakong TK ng Ziklag 
na bumubuhos sa Mediteraneo sa ibaba ng Gaza. 

Pagkatapos ng tagumpay ni David laban sa mga 
Amalekita, binahaginan niya ng samsam ang kani- 
yang mga mandirigma na naiwan sa libis upang 
magbantay sa bagahe. Maliwanag na ito ay isang 
pagsunod sa simulain na sinabi ni Jehova noong una 
sa Bilang 31:27 matapos magtagumpay ang Israel 
laban sa Midian. Ang kaugaliang ito ay itinalaga ni 
David bilang isang tuntunin at isang hudisyal na pa- 
siya para sa Israel mula noon.---1Sa 30:21-25. 


BESTIYALIDAD. Di-likas na seksuwal na pa- 
kikipagtalik ng isang lalaki o isang babae sa isang 


BETA 


hayop. Mariing hinahatulan ng Kautusang Mosaiko 
ang lisyang gawaing ito, anupat sinesentensiyahan 
ng kamatayan ang taong nagkasala at ang hayop. 
“Kung ibibigay ng isang lalaki sa isang hayop ang 
kaniyang inilabas na semilya, siya ay papatayin 
nang walang pagsala, at papatayin ninyo ang ha- 
yop. At kung ang isang babae ay lumapit sa anu- 
mang hayop upang magpasiping doon, papatayin 
mo ang babae at ang hayop.”---Lev 20:15, 16; 18:23, 
Exo 22:19, Deu 27:21. 

Dahil sa pagbabawal na ito, kasama ng iba pa sa 
mga batas ng Diyos may kaugnayan sa seksuwal na 
pagtatalik naging mas mataas ang moralidad ng 
mga Israelita kaysa sa kalapit nilang mga bansa. Sa 
Ehipto, ang bestiyalidad ay bahagi ng idolatrosong 
pagsamba sa hayop, halimbawa, pinatototohanan 
ng mga istoryador ang pagsiping ng mga babae sa 
mga kambing. Laganap din ang katulad na mga ga- 
wain sa mga Canaanita (Lev 18:23-30), at iniulat na 
gayundin sa Roma. 

Ang balakyot na gawain ng bestiyalidad ay kala- 
kip sa salitang Griegong por'nei'a na isinasalin bi- 
lang “pakikiapid.” (Tingnan ang PAKIKIAPID.) Ang si- 
numang nagsasagawa ng gayong karumal-dumal 
na gawain ay marumi sa moral, at ang isang mi- 
yembro ng kongregasyong Kristiyano na nagsasa- 
gawa ng gayong gawain ay maaaring matiwalag. 
--Efe 5:3: Col 3:5, 6. 


BET [7]. Ang ikalawang titik sa alpabetong Heb- 
reo. Ang katawagang ibinigay sa titik na ito ay na- 
ngangahulugang “bahay.” 

Kapag nilagyan ng tuldok sa gitna ang titik Heb- 
reong ito upang bigkasin nang matigas ang titik, 
mayroon itong labyal na tunog na kahawig ng “b.” 
Kung wala namang tuldok, mas malambot ang tu- 
nog nito anupat halos katunog ng “v,” gaya sa sali- 
tang “villa.” 

Sa tekstong Hebreo, ang pambungad na salita ng 
bawat isa sa walong talata ng Awit 119:9-16 ay nag- 
sisimula sa titik na ito, alinsunod sa istilong akros- 
tik ng awit.--Tingnan ang HEBREO, II. 


BETA. Isang bayan na binanggit kasama ng Be- 
rotai noong talunin ni David si Hadadezer na hari ng 
Zoba. (2Sa 8:8) Hindi alam kung saan ang lugar na 
ito, bagaman ang Arameanong kaharian ng Zoba ay 
ipinapalagay na nasa dakong H ng Damasco. Sa 
isang katulad na ulat ng tagumpay ni David, “Tib- 
hat” ang binabanggit ng 1 Cronica 18:8, at ipinapa- 
lagay ng ilang leksikograpo na Tibhat ang mas ta- 
mang salin. Sa Syriac na Peshitta, ang 2 Samuel 8:8 
ay kababasahan ng “Teba” sa halip na Beta. Mapa- 
pansin na sa pamamagitan lamang ng pagpapalit sa 
puwesto ng unang dalawang katinig na Hebreo, ang 
Beta ay nagiging Teba. Yamang ang Beta (o Tibhat) 


BET-ANAT 


ay isang Arameanong lunsod, iniuugnay ito ng 
ilang iskolar kay Teba, ang anak ni Nahor.--Gen 
22:24: tingnan ang TIBHAT. 


BET-ANAT [Bahay ni Anat]. Isa sa mga naku- 
kutaang lunsod na iniatas sa tribo ni Neptali (Jos 19: 
38, 39), ngunit hindi nila pinalayas ang mga Cana- 
anitang tumatahan doon, kundi sa halip ay isinaila- 
lim nila ang mga ito sa puwersahang pagtatrabaho. 
(Huk 1:33) Ipinapalagay na posibleng ito rin ang 
Safed el-Battikh na 24 na km (15 mi) sa STS ng Tiro. 
Ang bayan ay binabanggit sa mga talaan ng iba't 
ibang mga tagapamahalang Ehipsiyo noong pana- 
hon ng “Bagong Kaharian.” 


BETANIA. 


1. Isang nayon na “mga tatlong kilometro” ang 
layo mula sa Jerusalem. Ang sukat na ginamit noon 
ng manunulat ng Ebanghelyo ay ang Romanong es- 
tadyo, anupat ang “labinlimang estadyo" na binang- 
git niya ay katumbas ng mga 2.8 km (1.7 mi). (Ju 
11:18, tlb sa Rbi8) Ito ay nasa S dalisdis ng Bundok 
ng mga Olibo sa isang sinaunang daanan patu- 
ngong Jerusalem mula sa Jerico at sa Jordan. (Mar 
10:46: 11:1, Luc 19:29) Sa ngayon ay makikita sa lu- 
gar na ito ang maliit na nayon ng el-'Azariyeh (El 
“Fizariya), isang pangalang Arabe na nangangahu- 
lugang “ang Lugar ni Lazaro,” na 2.5 km (1.5 mi) sa 
STS ng Temple Mount.---LARAWAN, Tomo 2, p. 950. 

Kung paanong ang Capernaum ang tirahan ni Je- 
sus sa Galilea (Mar 2:1), ang Betania naman ang 
matatawag na tirahan niya sa Judea. Ito ang nayon 
na dinalaw ni Jesus noong panahon ng kaniyang 
ministeryo sa Judea nang dakong huli (mga Oktub- 
re hanggang Disyembre, 32 C.E.), ang kinaroroonan 
ng tahanan nina Marta, Maria, at Lazaro, na mina- 
mahal na mga kaibigan ni Jesus. (Luc 10:38) Nang 
maglaon, gumawa ng himala si Jesus sa lugar na 
ito nang buhayin niyang muli si Lazaro.—Ju 11: 
1, 38-44. 

Anim na araw bago ang huling Paskuwa ni Jesus 
(habang nagsisimula ang lingguhang Sabbath no- 
ong Nisan 8, 33 C.E.), si Jesus ay dumating sa Beta- 
nia. (Ju 12:1) Pagkatapos ng Sabbath (samakatuwid 
nga, noong pasimula ng Nisan 9), naghapunan siya 
sa tahanan ni Simon na ketongin, kasama sina Mar- 
ta, Maria, at Lazaro. Dito naganap ang pagpapahid 
sa kaniya ni Maria ng mamahaling langis at ang 
pagsaway ni Jesus kay Hudas dahil sa paimbabaw 
nitong pagtutol sa ginawa ni Maria. (Mat 26:6-13, 
Mar 14:3-9, Ju 12:2-8) Nang panahon ding ito ay na- 
balitaan na ng mga tao sa Jerusalem na si Jesus ay 
nasa kalapit na Betania, at yamang tapos na ang 
Sabbath, isang malaking pulutong ng mga Judio 
ang dumagsa roon upang makita siya at ang binu- 
hay-muling si Lazaro. (Ju 12:9) Nang sumunod na 


388 


araw (Nisan 9 pa rin) ay naganap ang matagumpay 
na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, maliwanag na 
dumaraan sa Bundok ng mga Olibo sa daan na mula 
sa Betania. (Mat 21:1-11, Mar 11:1-11, Luc 19:29-38) 
Noong Nisan 10 ay patungo si Jesus sa Jerusalem 
mula sa Betania nang sumpain niya ang hindi na- 
mumungang puno ng igos, na lubusan nang natu- 
yot noong panahong dumaan siya at ang kaniyang 
mga alagad nang sumunod na araw (Nisan 11). 
--Mar 11:12-14, 19, 20. 

Noong huling mga araw ng kaniyang buhay sa 
lupa, ginugugol ni Jesus ang maghapon sa kaniyang 
mga gawain sa Jerusalem, ngunit sa gabi ay nilili- 
san niya at ng kaniyang mga alagad ang malaking 
lunsod upang manuluyan sa simpleng nayon ng Be- 
tania na nasa S dalisdis ng Bundok ng mga Olibo, ti- 
yak na sa tahanan nina Marta, Maria, at Lazaro. 
--Mar 11:11, Mat 21:17, Luc 21:37. 

Apatnapung araw matapos buhaying-muli si Je- 
sus, nang kailangan na niyang iwan ang kani- 
yang mga alagad, dinala niya sila, hindi sa tem- 
plong pinabayaan na noon ng Diyos kundi 'sa labas 
hanggang sa Betania” sa Bundok ng mga Olibo, 
kung saan siya nagsimulang umakyat sa langit. 
—Luc 24:50-53: Gaw 1:9-12. 

Naniniwala ang karamihan na ang Benjamitang 
lunsod ng Anania (Ne 11:32) ang sinaunang lugar 
na katumbas ng nayon ng Betania noong mga araw 
ni Jesus. 

2. Ang Betania sa kabila ng Jordan ay min- 
san lamang binanggit, bilang ang lugar kung saan 
nagbautismo si Juan. (Ju 1:28) Lumilitaw na dito rin 
niya ipinakilala si Jesus sa kaniyang mga alagad bi- 
lang “ang Kordero ng Diyos.” (Ju 1:35, 36) Noong 
ikatlong siglo, inihalili ni Origen ang pangalang 
Bethabara sa Betania, at sinunod ng King James 
Version ang saling ito, gayunman, Betania ang ma- 
babasa sa pinakamapananaligang mga manuskrito. 
Hindi alam kung saan sa ibayo o S ng Jordan mata- 
tagpuan ang lugar na ito. Palibhasa'y mas pabor ang 
ilan sa tradisyonal na lokasyon ng pinagbautismu- 
han kay Jesus, ipinapalagay nila na ito ay nasa ka- 
bila ng Jordan sa tapat ng Jerico. Gayunman, wa- 
ring ipinahihiwatig ng ulat sa Juan 1:29, 35, 43, 2:1 
na ang Betaniang ito ay isang lugar na mas malapit 
sa Galilea, samantalang maaaring ipinahihiwatig ng 
ulat sa Juan 10:40 at 11:3, 6, 17 na ito ay mga dala- 
wang araw na paglalakbay mula sa Betania na taha- 
nan ni Lazaro. Kaya naman malamang na ito ay 
isang lugar sa T ng Dagat ng Galilea, ngunit hindi 
posibleng matukoy ang eksaktong lokasyon. 


BET-ANOT [Bahay ng mga Sagot [samakatu- 
wid nga, sa mga panalangin]]. Isa sa mga lunsod na 
iniatas sa tribo ni Juda sa bulubunduking pook ng 
teritoryo nito. (Jos 15:59) Sa ngayon, ipinapalagay 


389 


na ito ang Khirbet Beit “Anun, mga 6 na km (3.5 mi) 
sa HHS ng Hebron. 


BET-ARABA [Bahay ng Disyertong Kapata- 
gan]. Isa sa anim na lunsod na nasa loob ng teritor- 
yo ng Juda at inilarawan bilang nasa “ilang.” (Jos 
15:61) Binanggit ito noong ilarawan ang mga hang- 
ganan sa pagitan ng mga tribo nina Benjamin at 
Juda. (Jos 15:6) Bagaman nakatala itong kabilang sa 
nasasakupan ng tribo ni Juda, nang maglaon ay ti- 
nukoy ito bilang nakaatas sa Benjamin, na marahil 
ay nagpapahiwatig na ang lugar na ito ay isang na- 
kapaloob na lunsod ng mga Benjamita. (Jos 18:21, 
22) Ang pangalan ng lugar ay mababanaag sa ‘Ain 
el-Gharabah, isang bukal sa H panig ng Wadi el Qilt 
na mga 6 na km (3.5 mi) sa STS ng Jerico. Kung 
pagbabatayan ang lokasyong iyan, mangangahulu- 
gan ito na ang lugar ay nasa disyertong rehiyon sa 
H dulo ng Dagat na Patay. 


BET-ARBEL. Tingnan ang ARBEL, BAHAY NI. 
BET-AVEN [Bahay ng Pananakit (Bagay na Na- 
kasasakit)]. 


1. Isang bayan sa teritoryo ng tribo ni Benjamin, 
malapit sa sinaunang lunsod ng Ai. (Jos 7:2, 18:11, 
12) Ito ay nasa ilang, nasa S ng Bethel at K ng Mic- 
mash, at umabot dito ang isang natatanging pagba- 
baka nang maitaboy nina Saul at Jonatan ang mga 
Filisteo mula sa Micmash.--- 1Sa 13:5; 14:23. 

2. Sa pananaghoy dahil sa idolatriyang isinasa- 
gawa ng Israel noong kaniyang panahon, binanggit 
ng propetang si Oseas ang Bet-aven kasama ang Gi- 
beah at Rama, iba pang prominenteng mga lunsod 
ng Benjamin. (Os 4:15; 5:8, 10:5, 8) Waring sa ma- 
panghamak na diwa ikinapit ng propeta ang panga- 
lang ito sa lunsod ng Bethel, na dating isang ‘bahay 
ng Diyos' ngunit naging isang ‘bahay ng bagay na 
nakasasakit” dahil sa pagsamba sa guya na itinatag 
doon.---1Ha 12:28-30. 


BET-AZMAVET. Tingnan ang AzMAVET Blg. 5. 
BET-BAAL-MEON. 


BET-BARA [Bahay ni Bara]. Nang tinutugis ng 
mga hukbo ni Gideon ang tumatakas na mga Midia- 
nita, nagpasabi si Gideon sa mga lalaki ng Efraim 
na bihagin “ang tubig hanggang sa Bet-bara at ang 
Jordan” (Huk 7:24), maliwanag na upang hindi ma- 
katawid sa Jordan ang kaaway. Yamang ang pagba- 
baka ay nangyari sa Mababang Kapatagan ng Jez- 
reel (Huk 6:33), ipinahihiwatig nito na ang lugar ay 
nasa K ng Jordan. Hindi alam ang lokasyon nito, 
ngunit ipinapalagay na ito ay nasa pagitan ng Wadi 
Fartah at ng Jordan. Gumamit si Ehud ng gayun- 
ding taktika sa pakikipaglaban sa mga Moabita nang 


Tingnan ang BAAL-MEON. 


BET-DIBLATAIM 


'bihagin nila ang mga tawiran ng Jordan laban sa 
mga Moabita.'--Huk 3:27, 28. 


BET-BIRI. Isang bayan sa rehiyon ng Negeb 
ng Juda, na nakaatas sa mga anak ni Simeon. (1Cr 
4:24, 31) Sa katulad na talaan ng mga bayan sa Jo- 
sue 19:6, ang mababasa ay Bet-lebaot, at ipinapala- 
gay ng ilan na ang Bet-biri ay maaaring isang pa- 
ngalan ng lugar na iyon pagkaraan ng pagkatapon 
na ginamit ni Ezra nang isulat niya ang Mga Croni- 
ca. Ang pangalan nito ay maaaring napanatili sa pa- 
ngalan ng Jebel el-Biri, isang bundok na mga 40 km 
(25 mi) sa TK ng Beer-sheba. Salig sa bagay na ito, 
sinasabi ng ilan na ang Bet-biri ay nasa bundok na 
iyon o malapit doon.---Tingnan ang BET-LEBAOT. 


BET-CAR [Bahay ng Barakong Tupa]. Isang lu- 
gar na binanggit sa ulat noong talunin ng Israel ang 
mga Filisteo sa Mizpa. Tinugis ng mga Israelita ang 
tumatakas na mga Filisteo “hanggang sa timog ng 
Bet-car.” (1Sa 7:11) Sinasabi ng marami na ang Bet- 
car ay siya ring Bet-hakerem (Jer 6:1: Ne 3:14), na 
ipinapalagay naman ng ilan bilang ang “Ain Karim 
(“En Kerem), mga 7.5 km (4.5 mi) sa KTK ng Tem- 
ple Mount sa Jerusalem. Kung susundin ang rutang 
iyan, malamang na mula sa Mizpa ay dumaan ang 
mga Filisteo sa malalim na Wadi beit Hanina paba- 
ba sa Libis ng Sorek patungo sa Kapatagan ng Filis- 
tia.-- Tingnan ang BET-HAKEREM. 


BET-DAGON [Bahay ni Dagon]. 

1. Isang bayan sa teritoryong iniatas sa tribo ni 
Juda. (Jos 15:21, 41) Bagaman nakatala ito kasama 
ng iba pang mga bayan ng Sepela o rehiyon ng ma- 
babang lupain, ang ipinapalagay na lokasyon nito ay 
ang Kapatagan ng Filistia sa Khirbet Dajun, di-kala- 
yuan sa TK ng makabagong Beit Dajan (Bet Dagan) 
at mga 10 km (6 na mi) sa TS ng Tel Aviv-Yafo. May 
kinalaman dito, mapapansin na ang iba pang mga 
lunsod sa kapatagan ng Filistia ay nakatala sa kasu- 
nod na mga talata. (Jos 15:45-47) Mangangahulu- 
gan ito na ang Bet-dagon ay isang nakapaloob na 
lunsod sa teritoryo ng Dan, na waring gaya rin ng 
Gedera.---Jos 15:36. 

2. Isang bayan sa teritoryo ng Aser, na maliwa- 
nag na nasa silanganing bahagi nito at malapit sa 
hanggahan nito sa Zebulon. (Jos 19:24, 27) Hindi ti- 
yak ang lokasyon nito. 


BET-DIBLATAIM [Bahay ni Diblataim]. Isang 
lunsod sa Moab (Jer 48:22) na ang lokasyon ay hin- 
di alam. Gayunman, maaaring ito ang lugar na ti- 
natawag na Almon-diblataim sa Bilang 33:46. Sa 
inskripsiyon ng Batong Moabita, may binabanggit 
na isang lunsod na tinatawag na Bet-diblaten na iti- 
nayo ni Mesa na hari ng Moab. 


BET-EDEN 


BET-EDEN [Bahay ng Eden]. Isang lunsod 
o rehiyon ng Sirya na tinukoy sa Amos 1:5 sa men- 
sahe ng propeta laban sa Damasco. Sa ngayon, ka- 
raniwang ipinapalagay na ito ang Bit-adini sa mga 
inskripsiyong Asiryano, isang rehiyong nasa pagi- 
tan ng mga ilog ng Eufrates at ng Balikh. Gayun- 
man, ang gayong lokasyon ay masasabi lamang na 
tama kung ang “Damasco” sa hula ay ituturing na 
kumakatawan sa mga kahariang Arameano (Sirya- 
no) sa pangkalahatan, yamang ang kaharian ng Bit- 
adini ay mga 480 km (300 mi) sa H ng Damasco. 
Ang totoo, ang Damasco ay tinatawag na “ulo ng 
Sirya” sa Isaias 7:8. 

Ang hula ni Amos (malamang na noong 
mga 804 B.C.E.) na “ang bayan ng Sirya ay paroro- 
on sa Kir bilang mga tapon” ay maliwanag na na- 
tupad sa panahon ng Asiryanong monarka na si 
Tiglat-pileser III, noong panahon ng paghahari ni 
Haring Ahaz (761-746 B.C.E.).---2Ha 16:9. 

“Ang mga anak ng Eden" na binanggit sa 2 Hari 
19:12 at Isaias 37:12 ay maaaring tumutukoy sa ta- 
ong-bayan ng Bet-eden, marahil ang “Eden” ng Eze- 
kiel 27:23.--Tingnan ang EDEN Blg. 2. 


BET-EMEK [Bahay ng Mababang Kapatagan]. 
Isang bayan sa teritoryo ng tribo ni Aser. (Jos 19: 
24, 27) Sa ngayon, ipinapalagay na ito ang Tell Mi- 
mas (Tel Bet Ha'Emeg), mga 8 km (5 mi) sa HS ng 
Aco. Ang orihinal na pangalan ay waring mababa- 
naag sa pangalan ng kalapit na Arabeng nayon ng 
“Amqa na sa ngayon ay napabayaan na. 


BETEN [Nuwes ng Pistasyo]. Isang lunsod na sa 
Josue 19:25 lamang binanggit, isa sa mga hangga- 
nang bayan ng Aser. Hindi tiyak kung saan ang lo- 
kasyon nito, yamang hindi alam ang kinaroroonan 
ng ilan sa iba pang mga bayan na binanggit sa ta- 
laan. Gayunman, karaniwang ipinapalagay na ito 
rin ang Khirbet Ibtin, mga 17 km (11 mi) sa T ng 
Aco at 13 km (8 mi) sa TS ng Haifa, sa timugang 
dulo ng Kapatagan ng Aco. 


BET-EZEL. Isang bayan, maliwanag na nasa 
Juda, na binanggit sa hula ni Mikas tungkol sa kapa- 
hamakang nakatakdang sumapit sa di-tapat na Sa- 
maria at Jerusalem. (Mik 1:11) Sa bahaging ito ng 
hula, paulit-ulit na gumamit ang propeta ng mga sa- 
litang katunog ng mga pangalan ng ilang bayan, 
anupat sa aktuwal ay sinasabi niya: “Sa bahay ng 
Apra [malamang na nangangahulugang “Alabok'] 
ay gumumon ka sa mismong alabok. Magdaan ka na 
nasa kahiya-hiyang kahubaran, O babaing tumata- 
han sa Sapir [nangangahulugang “Elegante; Pinaki- 
nis, Kaayaaya"”]. Ang babaing tumatahan sa Zaanan 
ay hindi lumabas. Kukunin sa inyo ng paghagulhol 
ng Bet-ezel [nangangahulugang “Bahay sa Malapit 


390 


(sa Tabi)”] ang kinatatayuan nito. Sapagkat ang ba- 
baing tumatahan sa Marot [mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “maging mapait”] ay naghintay 
ng kabutihan, ngunit yaong masama ang bumaba 
mula kay Jehova hanggang sa pintuang-daan ng Je- 
rusalem.” (Mik 1:10-12) Sa babalang ito na patung- 
kol sa mga nakatakdang dumanas ng kasakunaan, 
sa diwa ay sinasabi ng propeta sa kanila na ang pag- 
hagulhol ay aabot hanggang sa Jerusalem. 

Bagaman hindi tiyak, ang Bet-ezel ay ipinapala- 
gay na nasa lokasyon ng makabagong-panahong 
Deir el-'Asal, mga 16 na km (10 mi) sa KTK ng Heb- 
ron. 


BETFAGE [mula sa Heb., malamang na nanga- 
ngahulugang “Bahay ng mga Unang Igos”"]. Binang- 
git ang Betfage sa ulat tungkol sa pagparoon ni Je- 
sus sa Jerusalem at bilang ang dako na mula rito ay 
isinugo niya ang kaniyang mga alagad upang kunin 
ang asno na sinakyan niya noong matagumpay ni- 
yang pagpasok sa Jerusalem, Nisan 9, ng taóng 
33 C.E. (Mat 21:1, 2; Mar 11:1, 2; Luc 19:29, 30) Ipi- 
nakikita ng mga reperensiya na ito ay nasa Bundok 
ng mga Olibo, malapit sa Jerusalem, at malapit din 
sa Betania. Bagaman iniisip ng ilan na ang Betfage 
ay nasa kabila ng bangin sa dakong TS ng Betania 
sa makabagong-panahong Abu Dis, ang tradisyonal 
na lokasyon ay nasa pagitan ng Betania at ng Jeru- 
salem sa et-Tur, sa TS dalisdis ng Bundok ng mga 
Olibo. Mula sa dakong ito ay di-kalayuan na lamang 
ito sa isa sa mga taluktok ng Bundok ng mga Olibo. 
Kung bumababa mula roon, makikita ng isa ang 
lunsod ng Jerusalem nang buung-buo.---Ihambing 
ang Luc 19:37, 41. 

Ang mga pagtukoy ng Talmud sa Betfage ay nag- 
papahiwatig na itinuturing ito bilang hangganan ng 
sona ng sabbath sa palibot ng lunsod ng Jerusalem. 
--Babilonyong Talmud, Menahot 78b, ihambing ang 
Gaw 1:12, tlb sa Rbis8. 


BET-GADER [Bahay ng Batong Pader]. Isang 
pangalan na lumilitaw sa talaangkanan ni Juda. 
(1Cr 2:50, 51) Ang pangalan ay waring tumutukoy 
sa isang lugar at hindi sa isang tao. Kaya naman si- 
nasabi ng ilang iskolar na ito ay isang bayan sa 
Juda. Ang Bet-gader ay posibleng siya ring Geder, 
isang bayan na ang hari ay kabilang sa mga nilupig 
ni Josue sa rehiyon sa K ng Jordan.---Jos 12:13. 


BET-GAMUL [Bahay ng Isa na Inawat sa Suso 
(o, Isa na Tumatanggap ng Kaukulang Pakikitu- 
ngo)]. Isang lunsod na binanggit may kaugnayan sa 
mga kapahayagan ni Jehova laban sa Moab. Itinala 
ito kasama ng Dibon at ng iba pang mga lunsod ng 
“lupain ng kapatagan” ng Moab. (Jer 48:21, 23) Ka- 
raniwang ipinapalagay na ito ang Jumaiyil na nasa 


391 


talampas na rehiyon ng Moab na mga 13 km (8 mi) 
sa S ng Dibon (Dhiban). Ipinakikita ng katibayan na 
ang rehiyong ito na di-kalayuan sa H ng Arnon ay 
sinasaka noong sinaunang mga panahon. 


BET-GILGAL. 
BETHABARA. Tingnan ang BETANIA Blg. 2. 


BET-HAKEREM [Bahay ng Ubasan]. Isang 
lugar na malapit sa Jerusalem na tinukoy ni Jere- 
mias bilang angkop na lugar para magtaas ng hud- 
yat na apoy upang magbabala na may papalapit na 
mga hukbo ng kaaway mula sa H. (Jer 6:1) Noong 
mga panahon pagkaraan ng pagkatapon, isang dis- 
trito ng Juda ang may ganitong pangalan, at si Mal- 
kias ang “prinsipe” roon. (Ne 3:14) Dahil binanggit 
ang Tekoa kasama ng Bet-hakerem sa Jeremias 6:1, 
sinasabi ng ilan na ang Bet-hakerem ay nasa da- 
kong T ng Jerusalem, sa pagitan ng lunsod na iyon 
at ng Tekoa. Ito rin ang lokasyong binanggit ni Je- 
rome, na nabuhay noong ikaapat na siglo C.E., nang 
tukuyin niya ito sa pangalang Bethacharma. Kasu- 
wato ng gayong mga pangmalas, ang iminumung- 
kahing lugar ay ang Khirbet Salih (Ramat Rahel), 
4.5 km (3 mi) sa TTK ng Temple Mount. Gayun- 
man, sinasabi ng iba na ang pagbanggit sa Tekoa ay 
hindi naman nangangahulugang malapit dito ang 
Bet-hakerem, kaya naman mas pabor sila sa “Ain 
Karim (En Kerem) (nangangahulugang “Bukal ng 
Ubasan") na 7.5 km (4.5 mi) sa KTK ng Temple 
Mount. Ito ay nasa isang matabang lupain na may 
mga taniman ng olibo at mga ubasan, at nasa paa- 
nan ng Jebel “Ali, anupat mula sa mataas na dakong 
iyon ay makikita ang Bundok ng mga Olibo, ang 
ilang bahagi ng Jerusalem, at sa dakong K, ang Da- 
gat Mediteraneo. Ipinapalagay ng ilan na ang mala- 
laking bunton ng bato na matatagpuan sa pinaka- 
taluktok ay ginamit noon upang pagsunugan ng 
mga hudyat na apoy gaya niyaong binanggit ni Je- 
remias.--Tingnan ang BET-CAR. 


BET-HARAN, BET-HARAM. Isang lun- 
sod sa silanganing panig ng Jordan sa teritoryong 
hiniling ng tribo ni Gad dahil sa mainam na pastu- 
lan nito. Ito ay maaaring itinayo o muling itinayo ng 
mga Gadita, at bagaman nasa mababang kapata- 
gan, naging isa ito sa kanilang mga nakukutaang 
lunsod.--Bil 32:1, 34, 36; Jos 13:27. 

Ang pangalan nito ay waring napanatili sa Tell er- 
Rameh sa Wadi er-Rameh (Wadi Husban) sa Kapa- 
tagan ng Moab, ngunit ipinapalagay na ang orihinal 
na lugar ng Bet-haran (Bet-haram) ay ang Tell 
Iktanu, na mga 13 km (8 mi) sa SHS ng dako kung 
saan umaagos ang Jordan patungo sa Dagat na Pa- 
tay. Ang lugar na ito ay malapit sa pinagmumulan 


Tingnan ang GGAL Blg. 1. 


BETHEL 


ng bantog na maiinit na bukal, na maaaring isang 
dahilan kung bakit nagtayo si Haring Herodes ng 
palasyo sa dakong ito. Noong unang bahagi ng Kara- 
niwang Panahon, kilala ang lugar ng Tell er-Rameh 
bilang Livias, isang pangalang ibinigay rito ni Hero- 
des Antipas, at nang maglaon, ang pangalan nito ay 
ginawang Julias. 


BETHEL [Bahay ng Diyos]. 

1. Isang prominenteng lunsod ng Israel na mas 
madalas banggitin sa Bibliya kaysa sa iba pang mga 
lunsod maliban sa Jerusalem. Ipinapalagay na ang 
lokasyon ng Bethel ay ang kaguhuan na malapit sa 
makabagong nayon ng Beitin, mga 17 km (11 mi) 
sa H ng Jerusalem. Kung gayon, ito ay nasa isang 
mabatong kabundukan sa pinakatimugang bahagi 
ng bulubunduking rehiyon ng Efraim at mga 900 m 
(3,000 piye) ang taas mula sa kapantayan ng dagat. 
Sa ngayon, ang nakapalibot na lupain ay isang na- 
pakatigang at mabatong talampas na may kakaun- 
ting pananim. Gayunman, ipinakikita ng ilang bu- 
kal na matatagpuan doon na ang sinaunang lunsod 
ay may saganang suplay ng tubig. 

Ang estratehikong lokasyon ng Bethel ay nakatu- 
long nang malaki upang ito'y maging isang mahala- 
gang lunsod. Palibhasa'y nasa pinakagulugod ng 
sentral na kabundukan ng Palestina, ito ay nasa ma- 
halagang rutang H-T na tumatalunton sa kahabaan 
ng kabundukan mula sa Sikem patimog sa Bethel, 
Jerusalem, Betlehem, Hebron, at pababa sa Beer- 
sheba. (Ihambing ang Huk 21:19.) Mayroon ding isa 
pang ruta na nagdurugtong sa Bethel at sa Jope na 
nasa K sa may Mediteraneo, gayundin sa Bethel at 
sa Jerico na nasa S malapit sa Jordan. Sa gayon, ang 
Bethel ay isang bayan na nasa salubungang-daan, 
gaya rin ng Samaria, Jerusalem, Hebron, at Beer- 
sheba. Karagdagan pa, ipinakikita ng katibayan na 
ang rehiyon sa pagitan ng Jerusalem at Bethel ay 
may makapal na populasyon, yamang mas mara- 
ming bayan doon kaysa sa iba pang bahagi ng Pales- 
tina. 

Ipinakikita ng arkeolohikal na paghuhukay sa Bei- 
tin na ito ay isang lugar na lubhang sinauna, anupat 
ipinapalagay na sinimulan itong panirahan noong 
mga ika-21 siglo B.C.E. May natagpuan ding katiba- 
yan ng isang matinding pagkawasak at pagkasunog 
na nag-iwan ng mga pira-pirasong labi at abo na 
1.5 m (mga 5 piye) ang kapal sa ilang lugar, at pi- 
naniniwalaan na malamang na naganap ito noong 
panahong sakupin ng Israel ang Canaan. 

Nang pumasok si Abraham sa Canaan, tumi- 
gil siya sa Sikem at pagkatapos ay lumipat patu- 
ngong T “sa bulubunduking pook sa dakong sila- 
ngan ng Bethel at itinayo ang kaniyang tolda na 
nasa kanluran ang Bethel at nasa silangan ang Ai.” 
(Gen 12:8) Pagkatapos magpalipas ng ilang panahon 


BETHEL 


sa Ehipto dahil sa isang taggutom sa Canaan, mu- 
ling namayan si Abraham sa dakong S ng Bethel, 
kasama ang pamangkin niyang si Lot. Yamang sa 
S ng Bethel nagtayo ng tolda si Abraham sa dala- 
wang pagkakataong iyon, ipinapalagay na ang lo- 
kasyon ng kaniyang kampamento ay ang Burj Bei- 
tin, di-kalayuan sa TS ng Beitin, na tinatawag na 
“isa sa mga lugar na doon pinakamagandang pag- 
masdan ang kapaligiran ng Palestina.” (Encyclo- 
paedia Biblica, inedit ni T. K. Cheyne, London, 1899, 
Tomo I, tud. 552) Maaaring mula sa gayong magan- 
dang puwesto pinapili ni Abraham si Lot ng direksi- 
yong nais niyang paroonan kapag humiwalay siya 
kay Abraham. Dahil dito, “itiningin ni Lot ang kani- 
yang mga mata at nakita ang buong Distrito ng Jor- 
dan” at pinili ang pook na iyon. (Gen 13:8-11) Pag- 
katapos nito ay inanyayahan ni Jehova si Abraham 
na tingnan ang lupain sa lahat ng direksiyon at ti- 
niyak Niya sa kaniya na iyon ay ipamamana sa ka- 
niya at sa kaniyang binhi.--Gen 13:14, 15. 
Bagaman nang tipunin ni Moises ang ulat ng Ge- 
nesis ay tinawag niyang “Bethel” ang bayan na ma- 


392 


lapit sa pinagkampuhan ni Abraham, ipinakikita ng 
sumunod na rekord na ang orihinal na Canaanitang 
pangalan nito ay “Luz.” (Tingnan ang Luz Blg. 1.) 
Nagpalipas ng gabi si Jacob malapit sa lunsod na 
iyon noong naglalakbay siya mula sa Beer-sheba pa- 
tungong Haran, at matapos niyang mapanaginipan 
ang isang hagdanan na umaabot hanggang sa la- 
ngit at marinig ang pagbibigay-katiyakan ng Diyos 
sa Abrahamikong pangako, nagtayo siya ng isang 
haligi at tinawag niyang Bethel ang pangalan ng da- 
kong iyon, bagaman “Luz ang pangalan ng lun- 
sod noong una.” (Gen 28:10-19) Pagkaraan ng mga 
20 taon ay nakipag-usap ang Diyos kay Jacob sa Ha- 
ran, na nagpapakilala bilang ang Diyos na nagsalita 
kay Jacob sa Bethel, at tinagubilinan niya ito na bu- 
malik sa Canaan.---Gen 31:13. 

Kasunod ng pagdungis kay Dina sa Sikem at ng 
paghihiganti ng mga anak ni Jacob sa mga Sikemi- 
ta, tinagubilinan ng Diyos si Jacob na bumalik sa 
Bethel. Matapos alisin ni Jacob ang mga kagamitan 
ng huwad na relihiyon mula sa kaniyang samba- 
hayan at mga lingkod, naglakbay siya patungong 


a 


Sa lunsod na ito sa lansangang pababa sa Jerusalem, 
nagtatag si Jeroboam ng isang sentro ng pagsamba sa guya 


393 


Bethel taglay ang proteksiyon ng Diyos, nagtayo 
siya roon ng altar, at pinalawak niya ang mas unang 
pangalan na ibinigay niya sa lugar na iyon, anupat 
tinawag iyon na El-bethel, nangangahulugang “Ang 
Diyos ng Bethel.” Doon namatay at inilibing ang ya- 
yang babae ni Rebeka na si Debora. Doon din pinag- 
tibay ni Jehova ang pagbabago ng pangalan ni Ja- 
cob tungo sa Israel, anupat muling binigkas ang 
Abrahamikong pangako.---Gen 35:1-16. 

Pagkaraan ng maraming siglo, nang pumasok ang 
bansang Israel sa Canaan (1473 B.C.E.), ang panga- 
lang Bethel ay muling ginamit upang tumukoy sa 
lunsod na dating tinatawag na Luz sa halip na sa da- 
kong pinagkampuhan ni Abraham at ni Jacob. Ipi- 
nakikita ng ulat tungkol sa pagsalakay sa Ai na 
sinikap ng mga Canaanitang lalaki ng Bethel na tu- 
lungan ang mga lalaki ng kalapit nitong lunsod ng 
Ai, ngunit nabigo sila. Kung hindi man nang pagka- 
kataong iyon, noong bandang huli ay natalo ng mga 
hukbo ni Josue ang hari ng Bethel. (Jos 7:2: 8:9, 12, 
17: 12:9, 16) Pagkatapos nito, ang Bethel ay naging 
isang hangganang lunsod sa pagitan ng mga teri- 
toryo ng mga tribo nina Efraim at Benjamin. Naka- 
tala itong kabilang sa mga lugar na iniatas sa Benja- 
min, ngunit ipinakikita ng ulat na ang sambahayan 
ni Jose (na dito ay kasama ang Efraim) ang bumi- 
hag sa lunsod. (Jos 16:1, 2: 18:13, 21, 22, Huk 1:22- 
26) Mula nang panahong iyon ay hindi na tinawag 
na Luz ang lunsod na ito. 

Noong panahon ng mga Hukom, ang tirahan ni 
Debora na propetisa ay nasa “pagitan ng Rama at ng 
Bethel sa bulubunduking pook ng Efraim.” (Huk 4: 
4, 5) Waring noong panahong nilalapatan ng kapa- 
rusahan ang tribo ni Benjamin dahil sa krimeng gi- 
nawa ng mga miyembro nito, ang kaban ng tipan ay 
pansamantalang inilipat mula sa Shilo tungo sa 
Bethel, yamang ang lunsod na ito ay mas malapit sa 
lugar ng labanan na nakasentro sa Gibeah, mga 
12 km (7.5 mi) sa T ng Bethel.--Huk 20:1, 18, 26- 
28; 21:2. 

Ang Bethel ay isa sa mga lugar na iniikot ni Sa- 
muel taun-taon, kasama ang Gilgal at Mizpa, upang 
hatulan ang taong-bayan, at itinuturing pa rin iyon 
noon na isang angkop na lugar para sa pagsam- 
ba. (1Sa 7:16, 10:3) Gayunman, mula nang pana- 
hong iyon hanggang noong mahati ang kaharian 
(997 B.C.E.), ang Bethel ay binanggit lamang nang 
maglagay si Haring Saul doon ng mga hukbo bi- 
lang paghahanda sa pakikipaglaban sa mga Filisteo. 
--1Sa 13:2. 

Bilang isang pangunahing lunsod ng hilagang ka- 
harian sa ilalim ni Jeroboam, ang Bethel, na dating 
isang prominenteng lugar para sa pagsisiwalat ng 
tunay na Diyos, ay nakilala bilang isang sentro 
ng huwad na pagsamba. Sa Bethel, na nasa du- 


BETHEL 


long T ng bagong-tatag na kaharian ng Israel, at sa 
Dan, na nasa dulong H nito, ay naglagay si Jerobo- 
am ng mga ginintuang guya sa pagsisikap na hika- 
yatin ang bayang kaniyang nasasakupan na hu- 
wag nang pumaroon sa templo sa Jerusalem. (1Ha 
12:27-29) Ang Bethel ay nagkaroon ng sariling ba- 
hay at altar para sa pagsamba, isang kapistahan na 
inimbento lamang, at mga saserdoteng hindi nag- 
mula sa tribo ni Levi. Kaya naman ito ay naging sa- 
gisag ng talamak na apostasya. (1Ha 12:31-33) Hin- 
di nagpaliban ang Diyos na Jehova sa pagpapahayag 
ng kaniyang di-pagsang-ayon. Isinugo niya sa Beth- 
el ang isang “lalaki ng tunay na Diyos” upang mag- 
pahayag ng kahatulan laban sa altar na ginagamit 
sa pagsamba sa guya. Ang pagkabaak ng altar na ito 
ay nagsilbing palatandaan na tiyak na matutupad 
ang mga salita ng propeta. Gayunman, pagkaalis sa 
Bethel, ang ‘lalaking ito ng tunay na Diyos' ay naud- 
yukan ng isang matandang propeta ng Bethel na 
paniwalaan at gawin ang isang bagay na diumano'y 
itinagubilin ng isang anghel ngunit isa namang 
paglabag sa tuwirang utos ng Diyos, anupat hu- 
mantong iyon sa kaniyang kapahamakan. Pagkata- 
pos mapatay ng isang leon, inilibing siya sa Bethel 
sa sariling dakong libingan ng matandang prope- 
ta. Mula sa lahat ng pangyayaring ito ay natanto ng 
matandang propeta na tiyak na matutupad ang sa- 
lita ni Jehova kung kaya hiniling niyang ilibing 
din siya sa libingang iyon pagkamatay niya.--1Ha 
13:1-32. 

Pansamantalang naagaw ni Haring Abias ng Juda 
ang Bethel at ang iba pang mga bayan mula sa 
kontrol ng hilagang kaharian (2Cr 13:19, 20), ngunit 
lumilitaw na ang Bethel ay nabawi na ng hilagang 
kaharian noong panahon ni Haring Baasa ng Israel 
o bago pa nito, yamang sinikap niyang patibayin 
noon ang Rama na nasa dakong T ng Bethel. (1Ha 
15:17: 2Cr 16:1) Bagaman nang maglaon ay pinawi 
ni Haring Jehu ang pagsamba kay Baal mula sa Is- 
rael, nagpatuloy ang pagsamba sa mga ginintuang 
guya sa Dan at Bethel.---2Ha 10:28, 29. 

Bagaman laganap ang huwad na pagsamba sa 
Bethel, ipinakikita ng ulat na isang grupo ng mga 
propeta ang naninirahan doon noong panahon nina 
Elias at Eliseo. Taga-Bethel din ang mga batang 
lalaki na nanlibak kay Eliseo, na naging dahilan 
upang puksain ng Diyos ang marami sa kanila. 
--2Ha 2:1-3, 23, 24. 

Noong huling bahagi ng ikasiyam na siglo at ka- 
lagitnaan ng ikawalong siglo B.C.E., ipinahayag ng 
mga propetang sina Amos at Oseas ang kahatu- 
lan ng Diyos sa huwad na pagsambang nakasentro 
sa Bethel. Minsan lamang binanggit ni Oseas ang 
Bethel (nangangahulugang “Bahay ng Diyos") bi- 
lang isang literal na lugar, nang tukuyin niya kung 


BET-HOGLA 


paano isiniwalat ng Diyos ang kaniyang sarili sa ta- 
pat na si Jacob (Os 12:4): gayunman, maliwanag na 
ginamit niya ang pangalang “Bet-aven,” nanganga- 
hulugang “Bahay ng Pananakit (Bagay na Nakasasa- 
kit),” upang tumukoy sa lunsod na iyon at sa epekto 
ng huwad na pagsambang isinasagawa roon. (Os 
4:15: 5:8) Nagbabala siya na ang guyang idolo nito 
na pinaglilingkuran ng mga saserdote ng mga ban- 
yagang diyos ay magiging sanhi ng pagdadalamha- 
ti ng idolatrosong Israel, ang matataas na dako nito 
ay wawasakin, at ang mga altar nito ay matatakpan 
ng mga tinik at mga dawag, samantalang dahil sa 
banta ng pagkatapon sa Asirya, ang mga tao ay si- 
sigaw sa mga bundok, “Takpan ninyo kami!” at sa 
mga burol, “Mahulog kayo sa amin!” (Os 10:5-8, 
ihambing ang Luc 23:30, Apo 6:16.) Sa katulad na 
diwa, ipinakita ng propetang si Amos na gaano man 
kadalas maghandog ang bayan ng mga hain sa mga 
altar ng Bethel, ang mga paglalakbay nila patungo 
sa lugar na iyon upang sumamba ay pawang pagsa- 
lansang lamang, at nagbabala siya na ang nag- 
aapoy na galit ni Jehova ay lalagablab laban sa ka- 
nila at hindi iyon mapapatay. (Am 3:14: 4:4: 5:5, 6) 
Dahil sa panghuhulang ito ni Amos doon mismo sa 
Bethel, nagalit ang apostatang saserdote na si Ama- 
zias, anupat pinaratangan niya si Amos ng pagsasa- 
lita ng sedisyon at inutusan niya ito na 'bumalik 
sa Juda na pinanggalingan niya' at doon manghula: 
“Ngunit sa Bethel ay huwag ka nang gagawa pa ng 
anumang panghuhula, sapagkat iyon ang santuwar- 
yo ng isang hari at iyon ang bahay ng isang kahari- 
an."—Am 7:10-13. 

Ang Bethel ay nanatiling isang santuwaryo ng 
idolatriya hanggang sa bumagsak sa kamay ng 
Asirya ang hilagang kaharian noong 740 B.C.E. 
Kaya naman pagkaraan ng mahigit na isang siglo, 
tinukoy ito ni Jeremias bilang isang babalang halim- 
bawa sa mga nagtitiwala sa huwad na mga diyos, na 
hahantong sa kanilang pagkapahiya. (Jer 48:13) Ka- 
hit pagkatapos nito, ang Bethel ay nanatiling isang 
sentro ng relihiyon, sapagkat pinabalik ng hari ng 
Asirya sa Israel ang isa sa mga tapong saserdote 
upang ituro sa taong-bayang sinasalot ng mga leon 
“ang relihiyon ng Diyos ng lupain,” at nanirahan sa 
Bethel ang saserdoteng ito, anupat tinuruan niya 
ang taong-bayan “kung paano nila dapat katakutan 
si Jehova.” Subalit batay sa naging resulta, maliwa- 
nag na isa siyang saserdote ng ginintuang guya, ya- 
mang “kay Jehova sila natatakot, ngunit sila ay mga 
mananamba ng kani-kanilang mga diyos,” at nag- 
patuloy pa rin ang huwad at idolatrosong pagsamba 
na pinasimulan ni Jeroboam.---2Ha 17:25, 27-33. 

Bilang katuparan ng hula ni Oseas, ang ginintu- 
ang guya ng Bethel ay dinala sa hari ng Asirya (Os 
10:5, 6), ngunit ang orihinal na altar ni Jeroboam ay 
naroroon pa rin noong panahon ni Haring Josias ng 


394 


Juda. Noong ika-18 taon ng pamamahala ni Josias 
(642 B.C.E.) o pagkatapos nito, pinaabot niya ang 
kaniyang paglipol sa huwad na relihiyon hanggang 
sa Bethel at pati sa mga lunsod ng Samaria. Wina- 
sak ni Josias ang dako ng idolatrosong pagsamba sa 
Bethel, una ay sa pamamagitan ng pagsunog sa 
mga buto mula sa kalapit na mga libingan sa ibabaw 
ng altar, anupat nilapastangan ito bilang katuparan 
ng hulang ibinigay ng “lalaki ng tunay na Diyos" 
mahigit na tatlong siglo bago nito. Ang tanging libi- 
ngan na hindi ginalaw ay yaong sa “lalaki ng tunay 
na Diyos,” sa gayon ay hindi rin nagalaw ang mga 
buto ng matandang propeta na nasa libingan ding 
iyon.--2Ha 22:3, 23:15-18, 1Ha 13:2, 29-32. 

Ang mga lalaki ng Bethel ay kabilang sa mga Is- 
raelitang bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya 
(Ezr 2:1, 28: Ne 7:32), at ang Bethel ay muling pina- 
nirahan ng mga Benjamita. (Ne 11:31) Noong yug- 
tong Macabeo, pinatibay ito ng Siryanong si Hene- 
ral Bacchides (mga 160 B.C.E.) at nang maglaon ay 
nabihag ito ng Romanong si Heneral Vespasian bago 
siya naging emperador ng Roma. 

2. Isa sa mga lunsod na pinadalhan ni David ng 
mga kaloob pagkatapos niyang matalo ang mga 
Amalekita. (1Sa 30:18, 26, 27) Yamang kabilang ito 
sa “mga dakong nilakaran ni David, siya at ang ka- 
niyang mga tauhan,” waring ipinahihiwatig nito na 
ito rin ang lugar na sa ibang bahagi ng Kasulatan ay 
tinatawag na Betul o Betuel, isang lunsod ng Simeon 
sa teritoryo ng Juda.--1Sa 30:31, Jos 19:1, 4; 1Cr 
4:30, tingnan ang BETUEL Blg. 2. 


BET-HOGLA. Isang hanggahang bayan ng Ben- 
jamin na nasa timog-silangang sulok ng teritoryo 
ng tribong ito at nasa hangganan sa pagitan ng 
Benjamin at Juda. (Jos 15:1, 6, 18:11, 19, 21) Kara- 
niwang ipinapalagay ng mga iskolar na ang Bet- 
hogla ay malapit sa ‘Ein Hajla mga 8 km (5 mi) 
sa TS ng Jerico. 


BET-HORON. Ang Mataas na Bet-horon at 
Mababang Bet-horon ay dalawang bayan na nasa 
isang estratehikong lokasyon sa sinaunang ruta na 
nagmumula sa Jope at sa tabing-dagat na kapata- 
gan, paahon sa Libis ng Aijalon patungo sa Bethel 
o patungo sa Gibeon at Jerusalem. Sa ngayon, dala- 
wang makabagong nayon ang matatagpuan sa mga 
lugar na ito, ang mataas: Beit ‘Ur el Fauga (Bet Ho- 
ron “Elyon) at ang mababa: Beit ‘Ur et Tahta (Bet 
Horon Tahton). Sa gayon, ang Mataas na Bet-horon 
ay mga 16 na km (10 mi) sa HK ng Jerusalem, at 
ang Mababang Bet-horon naman ay 2.5 km (1.5 mi) 
sa KHK ng Mataas na Bet-horon, anupat ang dala- 
wang lugar ay nasa taluktok ng mga burol. 

Ang tinukoy na unang nagtayo (o nagtatag) ng 
mga lugar na ito ay si Seera, na anak na babae 


395 


o apong babae ni Efraim. (1Cr 7:22-24) Ang mga 
bayang ito ay bahagi ng timugang hangganan ng 
tribo ni Efraim (Jos 16:3, 5), samantalang ang 
hangganan naman ng tribo ni Benjamin ay sinasa- 
bing umabot “sa bundok na nasa timog ng Maba- 
bang Bet-horon.” (Jos 18:13, 14) Kaya waring ang 
mga bayang ito ay kapuwa nasa loob ng mana ng 
Efraim. Nang maglaon, ang Bet-horon, marahil ay 
ang isa sa dalawang bayan, ay ibinigay sa mga Le- 
vita na mula sa mga anak ni Kohat.---Jos 21:20, 22, 
1Cr 6:68. 

Palibhasa'y nasa pangunahing ruta mula sa ta- 
bing-dagat na kapatagan paahon sa maburol na lu- 
pain, ang mga bayang ito ay malimit madaanan ng 
nagdidigmaang mga hukbo. Noong panahon ng pa- 
nanakop ng Israel, tinalo ni Josue ang limang Amo- 
ritang hari na nagsama-sama upang makipagdigma 
laban sa Gibeon, anupat “tinugis sila sa daan ng 
sampahan ng Bet-horon.” Dito ay nagpabagsak si 
Jehova ng malalaking batong graniso upang puksa- 
in ang marami sa mga Amorita habang tumatakas 
ang mga ito sa kahabaan ng “dakong palusong sa 
Bet-horon.” (Jos 10:6-12) Ipinapalagay ng ilan na 
ang “dakong palusong sa Bet-horon” ay tumutu- 
koy sa dakong palusong mula sa Mataas na Bet- 
horon hanggang sa Mababang Bet-horon, anupat 
mga 240 m (800 piye) ang pagkakaiba sa altitud ng 
dalawang lugar. 

Nang maglaon, noong panahon ng paghahari ni 
Haring Saul, ang “daan ng Bet-horon” ay isa sa tat- 
long ruta na dinaanan ng mga mananamsam na 
pangkat ng mga Filisteo na lumulusob mula sa Mic- 
mash. (1Sa 13:16-18) Itinayo o pinatibay ni Ha- 
ring Solomon ang dalawang bayan, anupat nilagyan 
niya ang mga ito ng mga pader, mga pinto, at ha- 
lang, malamang na dahil ang mga ito ay nagsisil- 
bing pangharang laban sa pagsalakay ng mga huk- 
bo mula sa Ehipto o Filistia. (2Cr 8:5) Itinala ni Sisak 
ng Ehipto, na sumalakay sa Juda noong panahon ng 
paghahari ni Rehoboam, ang “Bet-horon” bilang isa 
sa mga bayan na inangkin niyang nasakop o nasa 
ilalim ng kaniyang pamumuno. (1Ha 14:25, 2Cr 
12:2-9) Nang pauwiin ni Haring Amazias ng Juda 
ang mga hukbong mersenaryo ng Efraim bago siya 
makipagbaka sa mga Edomita, nag-init sa galit ang 
mga sundalong ito mula sa hilagang kaharian, na 
ang kabisera ay nasa Samaria, kung kaya nilusob 
nila ang mga Judeanong lunsod hanggang sa Bet- 
horon.---2Cr 25:5-13. 


BET-JESIMOT [Bahay ng mga Pagkatiwang- 
wang]. Ang pinakatimugang dako na naabot ng 
kampamento ng mga Israelita nang sila'y magkam- 
po sa Kapatagan ng Moab bago sila tumawid sa Jor- 
dan papasok ng Canaan. (Bil 33:48, 49) Ang kampo 
ay umabot mula sa Bet-jesimot hanggang sa Abel- 


BETLEHEM 


sitim, isang distansiya na mga 8 km (5 mi) ayon sa 
iminumungkahing lokasyon ng mga dakong ito. Sa 
ngayon, ipinapalagay na ang Bet-jesimot ay ang 
Tell el-'Azeimeh na malapit sa HS sulok ng Dagat na 
Patay at 19 na km (12 mi) sa TS ng Jerico. Malapit 
dito ang Khirbet Sweimeh, na bilang isang pama- 
yanang Romano ay nakilala sa pangalang Griego 
na Besimot. May matatagpuan ding isang malakas 
na bukal malapit dito. Ang Tell el-“Azeimeh ay nasa 
isang mataas na lupain kung saan matatanaw ang 
mga kapatagan sa ibaba, at ito ay nakabantay sa la- 
basan ng isa sa mga agusang libis na pababa ng ka- 
bundukan sa dakong S. 

Ang Bet-jesimot ay bahagi ng teritoryo ni Ha- 
ring Sihon ng mga Amorita, at nang masakop ng Is- 
rael ang rehiyong iyon, iniatas ito sa tribo ni Ruben. 
(Jos 12:1-3, 13:15-21, ihambing ang Huk 11:13-27.) 
Noong panahon ng propetang si Ezekiel, kasama ito 
sa ilang lunsod ng Moab na nasa dalisdis ng kani- 
yang hanggahan at inilarawan ito bilang “ang kaga- 
yakan ng lupain.” (Eze 25:8-10) Ipinahihiwatig ng 
hula na pangyayarihin ni Jehova na mabuksan ang 
mga hanggahang lunsod na ito, anupat ang Moab ay 
malalantad sa pagsalakay ng “mga taga-Silangan,” 
o “mga anak ng Silangan,” ang mga tribong pagala- 
gala na naninirahan sa Disyerto ng Arabia. (Iham- 
bing ang Huk 6:3, tlb sa Rbi8, 8:10.) Malamang na 
sinakop ng Moab ang Bet-jesimot at ang iba pang 
mga lunsod ng Ruben pagkatapos na maging tapon 
ang tribong iyon sa Asirya, kung hindi man bago 
nito.---1Cr 5:26. 


BET-LEBAOT [Bahay ng mga Babaing Leon]. 
Isang lunsod na nakatalang kabilang sa mga lugar 
na ibinigay sa tribo ni Simeon bilang mga nakapa- 
loob na lunsod na nasa teritoryo ng Juda. (Jos 19: 
1, 6) Binanggit ito sa ulat sa pagitan ng Hazar- 
susa at Saruhen, anupat nagpapahiwatig na ito ay 
nasa rehiyon ng Negeb, lumilitaw na sa dakong K 
o TK ng Beer-sheba. Sa Josue 15:32 maliwanag na 
tinukoy lamang ito bilang Lebaot, samantalang sa 
1 Cronica 4:31 ang Bet-lebaot ay pinalitan ng pa- 
ngalang “Bet-biri.” Ang Bet-biri ay maaaring isang 
pangalan ng lokasyon ding iyon pagkaraan ng pag- 
katapon.--Tingnan ang BET-BIRI. 


BETLEHEM [Bahay ng Tinapay]. 


1. Isang bayan sa bulubunduking lupain ng Juda 
kung saan matatanaw ang pangunahing lansa- 
ngang-bayan na nagmumula sa Jerusalem paba- 
ba sa Beer-sheba. Sa ngayon ay tinatawag itong 
Beit Lahm (Bet Lehem), na mga 9 na km (5.5 mi) 
sa TTK ng Temple Mount. Ang altitud nito na mga 
780 m (2,560 piye) mula sa kapantayan ng dagat 
ay halos kapareho niyaong sa Jerusalem. Bagaman 
mabato ang mga lupain nito, ang mga iyon ay 


BETLEHEM 


napagtatamnan ng olibo, ubas, at iba't ibang binutil. 
—Ru 1:22. 

Maliwanag na ang dating pangalan ng Betlehem 
ay Eprat (o, Eprata). Inilibing ni Jacob si Raquel “sa 
daang patungo sa Eprat, na siyang Betlehem.” (Gen 
35:19, 48:7) Kabilang sa binanggit na mga unang 
inapo ng anak ni Jacob na si Juda ay sina “Salma na 
ama ng Betlehem (1Cr 2:51, 54) at Hur na pa- 
nganay ni Eprata na ama ng Betlehem.” (1Cr 4:4) 
Maaaring ipahiwatig ng pananalitang iyan na ang 
mga lalaking ito'y mga ninuno ng mga Israelitang 
nanirahan nang maglaon sa Betlehem. (Tingnan 
ang EPRATA Blg. 2.) Nang pumasok ang mga Israeli- 
ta sa Canaan, ang Betlehem ay naging bahagi ng te- 
ritoryo ng Juda, bagaman hindi ito espesipikong 
binanggit sa alinmang talaan ng mga Judeanong 
lunsod ni may anumang pahiwatig hinggil sa laki 
o pagiging prominente nito nang panahong iyon. 
Yamang may isa pang Betlehem sa teritoryo ng Ze- 
bulon (Jos 19:10, 15), ang bayang nasa Juda ay ka- 
dalasang binabanggit kasama ang pangalang Eprat, 
o kaya'y tinatawag na “Betlehem sa Juda.”---Huk 
17:7-9, 19:1, 2, 18. 

Si Hukom Ibzan ay maaaring mula sa Betlehem sa 
Juda, ngunit dahil walang binanggit na Juda o Eprat 
sa ulat, ipinapalagay ng marami na siya'y mula sa 
Betlehem sa Zebulon. (Huk 12:8-10) Si Elimelec, ang 


396 


asawa niyang si Noemi, at ang kanilang mga anak 
ay mula sa Betlehem, at dito bumalik si Noemi ka- 
sama si Ruth na Moabita. (Ru 1:1, 2, 19, 22) Si Boaz 
ay taga-Betlehem din, at ang huling mga pangya- 
yari sa aklat ng Ruth tungkol sa mga ninuno ni Je- 
sus (Mat 1:5, 6) ay naganap sa bayang ito at sa mga 
bukid nito.---Ru 2:4, 4:11. 

Si David na anak ni “Jesse na Betlehemita” ay ipi- 
nanganak sa Betlehem ng Juda. Inalagaan niya sa 
lugar na ito ang mga tupa ng kaniyang ama, at 
nang maglaon ay dito siya pinahiran ni Samuel 
upang maging hari ng Israel sa hinaharap. (1Sa 16: 
1, 4, 13, 18, 17:12, 15, 58, 20:6) Samantalang isang 
takas, si David ay nanabik na makainom ng tu- 
big mula sa isang imbakang-tubig sa Betlehem, 
na noo'y kinaroroonan ng isang himpilang Filisteo. 
(2Sa 23:14, 15, 1Cr 11:16, 17) Mapapansin na may 
matatagpuan pa ring tatlong balon sa H panig ng 
bayang ito. Si Elhanan, na isa sa mga namumukod- 
tanging mandirigma ni David, ay anak ng isang la- 
laking taga-Betlehem (2Sa 23:24), gaya rin ng mga 
pamangkin ni David na sina Joab, Abisai, at Asahel. 
Ang matulin-tumakbong si Asahel ay inilibing dito 
matapos siyang patayin ng malakas na si Abner. 
--2Sa 2:18-23, 32. 

Bagaman nasa isang sentrong lokasyon sa isang 
pangunahing lansangang-bayan, at estratehiko ang 


Ang Betlehem gaya ng makikita sa ngayon. Dito isinilang si David at si Jesus 


397 


posisyon nito kung tungkol sa mga operasyong mi- 
litar (palibhasa'y nasa mataas na altitud sa batong- 
apog na mga kabundukan), at bagaman sariling ba- 
yan ito ni David, ang Betlehem ay hindi napiling 
maging kabisera ni David. Nang maghari ang anak 
ni Solomon na si Rehoboam, saka lamang muling bi- 
nanggit nang tuwiran ang Betlehem, noong mapa- 
bilang ito sa mga lunsod na pinatibay ng haring 
iyon. (2Cr 11:5, 6) Pagkatapos bumagsak ang Jeru- 
salem sa kamay ng Babilonya, nang ang mga Ju- 
diong naiwan sa Juda ay maglakbay pababa sa 
Ehipto, pansamantala silang huminto malapit sa 
Betlehem. (Jer 41:17) Kabilang ang mga lalaki ng 
Betlehem sa mga bumalik mula sa Babilonya pagka- 
tapos ng pagkatapon.---Ezr 2:21: Ne 7:26. 

Gaya ng nabanggit na, ang Betlehem ay hindi 
nakatalang kabilang sa mga lunsod ng Juda sa mga 
ulat ng paghahati-hati ng lupain sa mga tribo. Ba- 
gaman binanggit ito ng mga aklat ng Bibliya may 
kaugnayan sa ilang indibiduwal, waring hindi ito 
naging prominenteng bayan ni nagkaroon man ito 
ng malaking populasyon. Isa itong “nayon” noong si 
Jesus ay nasa lupa. (Ju 7:42) Kaya naman sa Mesi- 
yanikong hula ng propetang si Mikas sa Mikas 5:2, 
masasabi niyang ang Betlehem Eprata ay “napaka- 
liit upang mapabilang sa libu-libo ng Juda.” Gayun- 
man, ipinakita ng kaniyang hula na ang maliit na 
bayan ng Betlehem ay magkakaroon ng bukod- 
tanging karangalan bilang ang panggagalingan ng 
Mesiyas. Inunawa ng mga Judio na ang hulang 
ito'y nangangahulugang ang Mesiyas o Kristo ay 
ipanganganak at magmumula sa bayang iyon (Ju 
7:40-42), at ganito rin ang paniniwala ng kani- 
lang mga punong saserdote at mga eskriba.---Mat 
2:3-6. 

Sa gayon, bagaman sa Nazaret ng Galilea nagda- 
lang-tao si Maria, ipinanganak niya si Jesus sa Bet- 
lehem ng Judea, bilang katuparan ng hula ng Diyos. 
(Luc 1:26-38; 2:4-7) Nangahulugan ito ng paglalak- 
bay nang 110 km (68 mi) hanggang 150 km (93 mi), 
depende sa ruta. 

Noong ipanganak si Jesus, may mga pastol na na- 
ninirahan sa labas sa kaparangan at patuloy na nag- 
babantay sa gabi sa kanilang mga kawan. (Luc 2:8) 
Totoong ang mga tupa ay maaaring akayin sa pas- 
tulan kung araw anumang kapanahunan ng taon, 
ngunit ang paninirahan ng mga pastol sa kapara- 
ngan at pagpapalipas nila ng gabi roon kasama ang 
kanilang mga kawan ay isang malinaw na indika- 
syon kung kailan ipinanganak si Jesus. Ang tag- 
ulan sa Palestina ay nagsisimula sa bandang kala- 
gitnaan ng Oktubre at tumatagal nang ilang buwan. 
Pagsapit ng Disyembre, ang Betlehem, tulad ng Je- 
rusalem, ay dumaranas ng malimit na pagyeyelo sa 
gabi. Kaya, yamang ang mga pastol ng Betlehem ay 


BET-MARCABOT 


nasa kaparangan sa gabi, nangangahulugan ito na 
noo'y hindi pa nagsisimula ang panahon ng tag- 
ulan. Imposible ring gagalitin ni Cesar Augusto ang 
mga Judio sa pamamagitan ng pag-uutos na mag- 
parehistro sila sa malamig at maulang buwan ng 
Disyembre, kung kailan napakahirap maglakbay. 
--luc 2:1-6; ihambing ang Mat 24:20. 

Hindi alam kung saan ang orihinal na lokasyon ng 
kuwadrang pinagsilangan kay Jesus sa Betlehem. 
Ilang panahon pagkaraang ipanganak si Jesus, nang 
ang kaniyang mga magulang ay nakatira, hindi sa 
isang kuwadra, kundi sa isang bahay, dumalaw sa 
Betlehem ang ilang astrologong taga-Silangan na 
naghahanap sa “bata.” (Mat 2:1-12) Kumilos ang 
Diyos upang huwag mauwi sa kamatayan ng batang 
si Jesus ang pagdalaw nila. Gayunman, ang lahat 
ng batang lalaki na mula dalawang taong gulang pa- 
baba sa bayan ng Betlehem at sa nakapalibot na te- 
ritoryo nito ay pinagpapaslang sa utos ni Haring He- 
rodes. (Mat 2:12, 16) Sa Mateo 2:17, 18, sinipi ng 
kinasihang manunulat ang hula sa Jeremias 31:15 at 
ikinapit iyon sa pangyayaring ito.--Tingnan ang 
RAQUEL. 

2. Isang bayan sa teritoryo ng Zebulon. (Jos 19: 
10, 15) Malamang na sa Betlehem na ito nagmula si 
Hukom Ibzan, at sa bayang ito siya inilibing, ya- 
mang sa ulat ay walang binanggit na Eprat o Juda. 
(Huk 12:8-10) Ipinapalagay na ang Betlehem ng Ze- 
bulon ay ang Beit Lahm (Bet Lehem Ha-Gelilit) na 
mga 11 km (7 mi) sa KHK ng Nazaret. 


BETLEHEMITA [Ng (Mula sa) Betlehem]. Ta- 
ong naninirahan sa Betlehem. Tatlo sa apat na pag- 
litaw ng “Betlehemita” sa Bibliya ay ikinapit kay Jes- 
se na ama ni David.-- 1Sa 16:1, 18, 17:58, 2Sa 21:19. 


BET-MAACA. 


BET-MARCABOT [Bahay ng mga Karo]. Isa 
sa mga nakapaloob na lunsod ng Simeon na ibini- 
gay sa kanila sa loob ng teritoryo ng tribo ni Juda. 
(Jos 19:1, 5, 1Cr 4:31) Sa katulad na ulat ng mga 
lunsod na orihinal na nakaatas sa Juda (Jos 15:31), 
posibleng ang Bet-marcabot ay hinalinhan ng Mad- 
mana. Kung ang Bet-marcabot ay siya ring Mad- 
mana, maliwanag na ito ay matatagpuan sa pa- 
ngunahing lansangang-bayan na nagmumula sa 
Beer-sheba patungo sa Jerusalem at sa mga lo- 
kasyon sa H, at ang pangalang Bet-marcabot ay 
maaaring ikalawang pangalan ng Madmana. Ang 
pangalan ng bayan na nakatalang kasunod ng Bet- 
marcabot, ang Hazar-susa (o Hazar-susim), ay na- 
ngangahulugang “Looban (Pamayanan) ng Kaba- 
yong Babae (o mga Kabayo).” Ipinapalagay ng ilan 
na ang dalawang lugar na ito ay mga depo at mga 
dakong hintuan para sa mga kabayo at mga karo, 


Tingnan ang ABEL-BET-MAACA. 


BET-MEON 


na dumaraan sa sinaunang mga ruta sa pagitan ng 
Palestina at Ehipto. Ginamit din ang mga karo sa 
digmaan (Huk 1:19), at maaaring ang Bet-marcabot 
ay isang tanggulang lunsod ng mga Canaanita na 
mula roon ay makalalabas ang kanilang mga ka- 
rong pandigma patungo sa mga patag na lupain 
sa lugar ng Beer-sheba.--Tingnan ang MADMANA 
Big. 2. 


BET-MEON [pinaikling anyo ng Bet-baal-meon]. 
Isang lunsod ng Moab na binanggit sa Jeremias 
48:23. Malamang na ito rin ang Baal-meon o Bet- 
baal-meon.-- Tingnan ang BAAL-MEON. 


BET-MERHAK [Bahay sa Malayo, Malayong 
Bahay]. Nang lisanin ni Haring David ang Jerusalem 
dahil sa paghihimagsik ng kaniyang anak na si Ab- 
salom, huminto siya sa Bet-merhak, marahil ay ang 
huling bahay sa Jerusalem sa direksiyon na patungo 
sa Bundok ng mga Olibo bago tumawid sa Libis ng 
Kidron. (2Sa 15:17, 23) Waring noong pagkakataong 
iyon ay sinuri ni Haring David ang kaniyang mga 
hukbo habang tumatawid sila sa libis, sa gayon ay 
nagpapahiwatig na hindi sila tumakas nang nagka- 
kagulo kundi lumisan sila nang maayos mula sa 
lunsod.---2Sa 15:18-26. 


BET-MILO. 


BET-NIMRA [Bahay ng Leopardo]. Isang ba- 
yan na nakaatas sa tribo ni Gad sa S panig ng Jor- 
dan, tinawag din itong Nimra. (Bil 32:3, 34, 36) 
Sinasabing ito ay nasa “mababang kapatagan” at 
dating bahagi ng nasasakupan ni Haring Sihon. (Jos 
13:27) Waring ang sinaunang pangalan nito ay na- 
panatili sa makabagong Tell Nimrin, na nasa T na 
panig ng Wadi Nimrin, ngunit ang orihinal na loka- 
syon ay maliwanag na nasa Tell Bleibil, mga 2.5 km 
(1.5 mi) sa dakong HS, sa H panig ng wadi, anupat 
ipinakita ng mga pagsusuri na pinanahanan ito no- 
ong panahon ng mga Israelita at pagkatapos ay ina- 
bandona. Sa gayon, ito ay mga 19 na km (12 mi) 
sa SHS ng Jerico. 


BETONIM [Mga Nuwes ng Pistasyo]. Isang lun- 
sod sa S ng Jordan. Ibinigay ito ni Moises bilang “ka- 
loob” sa tribo ni Gad. (Jos 13:24-27) Karaniwang 
ipinapalagay na ang Betonim ay ang makabagong- 
panahong Khirbet Batneh sa bulubunduking lupain 
na 21 km (13 mi) sa K ng Raba (sa Ammon). 


BET-PAZEZ Bahay ng Pagdurog]. Isang ba- 
yan ng Isacar sa hangganan nito. (Jos 19:17, 21) 
Hindi matiyak ang lokasyon nito, bagaman ipinapa- 
lagay ng ilan na ito ay ang Kerm el-Hadetheh na 
malapit sa sinasabing lugar ng En-hada na binang- 
git kasama ng Bet-pazez. 


Tingnan ang MIlo. 


398 


BET-PELET [Bahay ng Pagtakas]. Isang bayan 
sa timugang bahagi ng mana ng Juda. (Jos 15:21, 
27) Kabilang ito sa mga Judeanong lunsod na mu- 
ling pinanirahan pagkatapos ng pagkatapon sa Ba- 
bilonya. (Ne 11:26) Kung pagbabatayan ang iba 
pang mga bayan na nakatalang kasama nito, mata- 
tagpuan ito sa kapaligiran ng Beer-sheba, ngunit 
hindi ito matiyak. 


BET-PEOR [Bahay ng Peor]. Noong huling taon 
ng kanilang paglalakbay sa ilang, ang bansang Isra- 
el ay nagkampo “sa libis sa tapat ng Bet-peor.” (Deu 
3:29) Maaaring ang Bet-peor ay isang bayan na 
nasa mga dalisdis ng Peor. Maaaring kapuwa ang 
bundok at ang bayan ay nauugnay sa pagsamba sa 
“Baal ng Peor.” Gaya ng iniulat ng Bilang 25:1-9, 
ang mga Israelita ay nasilo ng imoral na mga ritwal 
na kasangkot sa gayong pagsamba.--Tingnan ang 
BAAL NG PEOR. 

Sa Kapatagan ng Moab, sa rehiyon ng Jordan, mu- 
ling binigkas ni Moises ang Kautusan sa Israel, at 
pagkamatay niya, inilibing siya “sa libis sa lupain ng 
Moab sa tapat ng Bet-peor.” Lumilitaw kung gayon 
na ang Bet-peor ay nasa “lupain ng Moab,” samaka- 
tuwid nga, sa lupaing pinanirahan ng mga Moabita, 
ngunit sa teritoryong naging sakop ni Haring Sihon 
ng mga Amorita hanggang noong matalo siya ng 
bansang Israel. (Deu 4:46, 34:6) Nang maglaon ay 
iniatas ito sa tribo ni Ruben, at binanggit itong ka- 
sama ng ‘mga dalisdis ng Pisga at ng Bet-jesimot.” 
--Jos 13:15, 20. 

Ipinahihiwatig ng lahat ng tekstong ito na ang 
Bet-peor ay malapit sa HS dulo ng Dagat na Patay at 
nakaharap sa Kapatagan ng Moab. Hindi matiyak 
ang eksaktong lokasyon nito. Gayunpaman, may 
binanggit si Eusebius na gayong lugar na mga 
anim na milyang Romano (9 na km, 5.5 mi) sa S ng 
Livias (makabagong Tell er-Rameh). (Onomasticon, 
48, 3-5) Dahil dito, ipinapalagay ng ilan na ang Bet- 
peor ay ang Khirbet esh-Sheikh-Jayil na mga 5 km 
(3 mi) sa KHK ng pinaniniwalaang lugar ng Bun- 
dok Nebo. Ang lugar na ito ay nasa dalisdis ng isang 
bundok na maaaring ang “Peor” na huling dakong 
pinagdalhan kay Balaam upang sumpain ang Israel. 
Kung tama ang nabanggit na lokasyon, ang “libis na 
nasa tapat ng Bet-peor” ay malamang na ang Wadi 
Husban.---Bil 23:28, Deu 4:46, tingnan ang PEOR. 


BET-RAPA [Bahay ni Rapa]. Ang pangalang 
ito ay lumilitaw sa 1 Cronica 4:12 kung saan sinasa- 
bing “naging anak ni Eston si Bet-rapa. Dahil sa 
paggamit ng “Bet” (nangangahulugang “Bahay") sa 
pangalang ito, iniisip ng maraming komentaris- 
ta na tumutukoy ito sa isang sambahayan o sa isang 
lugar. Ang Commentary on the Old Testament nina 
Keil at Delitzsch (1973, Tomo III, 1 Chronicles, p. 88) 


399 


ay nagsabi: “Kay Eston nagmula ang bahay (sam- 
bahayan) ni Rapa, na tungkol din sa kanila ay wala 
nang anupamang sinasabi, sapagkat hindi sila ma- 
aaring iugnay sa Benjamitang si Rapa (viii. 2) ni sa 
mga anak ni Rapa (xx. 4, 6, 8).” 


BET-REHOB [Bahay ng Liwasan (Malawak na 
Dako)]. Maliwanag na ito ay pangalan ng isang ma- 
liit na kahariang Arameano, marahil ay partikular 
na ikinapit sa pangunahing lunsod nito. Sa ulat ng 
pagsalakay sa Lais ng 600 Danita, ang Lais ay inila- 
larawan na “nasa mababang kapatagan na nasa Bet- 
rehob.” (Huk 18:7, 28) Nang maglaon, noong pana- 
hon ni David, umupa ang mga Ammonita ng mga 
mersenaryong Siryano mula sa Bet-rehob sa isang 
nabigong pagsisikap na ipagtanggol ang kanilang 
sarili laban sa mga hukbong Israelita. (2Sa 10:6) Ti- 
nawag din itong “Rehob” (2Sa 10:8) at sa gayon ay 
ipinapalagay na siya ring lugar na binanggit na ka- 
bilang sa mga narating ng 12 tiktik na Israelita nang 
magsiyasat sila sa lupain ng Canaan.--Bil 13:21. 
Yamang ang Bet-rehob ay iniuugnay sa “maba- 
bang kapatagan” na kinaroroonan ng Lais (nang 
maglaon ay tinawag na Dan) at yamang sinasabi sa 
Bilang 13:21 na ang Rehob ay nasa direksiyon ng 
“pagpasok sa Hamat,” malamang na ito ay matatag- 
puan sa timugang bahagi ng Libis ng Beqa‘, na 
nasa pagitan ng kabundukan ng Lebanon at ng 
Anti-Lebanon. Hindi matiyak ang eksaktong loka- 


syon nito. 
BETSAIDA [mula sa Aramaiko, nangangahu- 
lugang “Bahay ng Mangangaso (o, Mangingisda) ]. 
Ang lunsod na pinagmulan nina Felipe, Andres, at 
Pedro (Ju 1:44), bagaman waring nananahanan sina 
Simon Pedro at Andres sa Capernaum noong pana- 
hon ng ministeryo ni Jesus. (Mat 8:5, 14: Mar 1:21, 
29) Ito ay isang lunsod “ng Galilea.” (Ju 12:21) Pag- 
kamatay ni Juan na Tagapagbautismo, umalis si Je- 
sus patungong Betsaida kasama ang kaniyang mga 
alagad, at sa isang liblib at madamong lugar sa ka- 
paligiran nito, makahimala siyang naglaan ng pag- 
kain para sa mga 5,000 lalaki, bukod pa sa mga ba- 
bae at mga bata, na nagkatipon upang makinig sa 
kaniya. (Luc 9:10-17, ihambing ang Mat 14:13-21, Ju 
6:10.) Sa labas ng Betsaida, nang maglaon ay pina- 
numbalik ni Jesus ang paningin ng isang bulag na 
lalaki. (Mar 8:22) Yamang ang makapangyarihang 
mga gawang ito ay naganap sa kanilang kapali- 
giran, ang taong-bayan ng Betsaida sa pangka- 
lahatan, kasama ang populasyon ng Corazin, ay 
marapat lamang na dustain dahil sa kanilang di- 
nagsisising saloobin.---Luc 10: 13. 

Ang pagkakakilanlan ng “nayon” (Mar 8:22, 23) 
o “lunsod” (Luc 9:10) ng Betsaida ay naging paksa 
ng maraming talakayan. Itinuturo ng mga pag- 


BETSAIDA 


banggit ng Kasulatan ang isang lugar na nasa 
H baybayin ng Dagat ng Galilea. Iniugnay ni Jose- 
phus ang pangalan nito sa isang mataong nayon na 
di-kalayuan sa dakong S kung saan bumubuhos ang 
Ilog Jordan sa Dagat ng Galilea. Ang lunsod na ito 
ay muling itinayo ni Felipe na tetrarka at pinangan- 
lang Julias bilang parangal sa anak na babae ni Ce- 
sar Augusto. (Jewish Antiquities, XVIII, 28 [ii, 1]) 
Ang sinaunang mga guho ng lugar ng mismong Ju- 
lias ay nasa et-Tell, mga 3 km (2 mi) mula sa dagat, 
gayunman, ang mga labi ng isang mas maliit na pa- 
ngisdaang pamayanan ay nasa el-'Araj sa mismong 
baybayin. Dito ay may likas na daungan na ginamit 
ng mga mangingisda hanggang nitong mga pana- 
hong kalilipas lamang, kaya ang heograpikal na ka- 
lagayan ng lugar na ito ay tumutugma sa kahulu- 
gan ng pangalang Betsaida. 

Bagaman tinatanggap nila na ang pagkakakilan- 
lang ito ay kumakapit sa Betsaida sa ilan sa mga 
teksto, ipinangangatuwiran ng maraming komenta- 
rista na may ikalawang Betsaida humigit-kumulang 
sa dakong K ng Jordan. Ang pangmalas na ito ay 
dahil sa pagkaunawa na, batay sa mga pananalita ni 
Josephus at ng iba pa, ang hangganan ng teritoryo 
ng Galilea ay hindi umabot sa S ng Jordan. Sinabi 
mismo ni Josephus na ang Julias ay nasa “maba- 
bang Gaulanitis,” ang rehiyon sa dakong S ng Dagat 
ng Galilea. (The Jewish War, Il, 168 [ix, 1]) Gayun- 
man ang Betsaida ay sinasabing bahagi “ng Galilea.” 
(Ju 12:21) Gayunman, waring hindi naman laging 
natutukoy nang eksakto ang rehiyon ng Galilea, 
anupat tinukoy pa nga ni Josephus ang isang Hudas 
ng Gaulanitis bilang “isang taga-Galilea.” (Jewish 
Antiquities, XVIII, 4 [i, 1]; The Jewish War, Il, 118 
[viii, 1]) Malaki rin ang posibilidad na ang ilan sa po- 
pulasyon ng lunsod ng Betsaida ay umabot hang- 
gang sa K pampang ng Jordan, mga 1.5 km (1 mi) 
ang layo. 

Karagdagan pa, yamang sinasabi ng salin ng 
King James Version sa Marcos 6:45 na tinagubilinan 
ni Jesus ang kaniyang mga apostol na “pumaroon 
[sa pamamagitan ng bangka] sa kabilang panig sa 
Betsaida,” samantalang sinasabi naman sa katulad 
na ulat sa Juan 6:17 na ang kanilang destinasyon ay 
Capernaum, ipinapalagay ng ilan na ito rin ay hu- 
mihiling ng ikalawang Betsaida na nasa K panig ng 
Jordan malapit sa Capernaum. Gayunman, ipinahi- 
hintulot ng makabagong mga salin ng teksto sa 
Marcos 6:45 ang pagkaunawa na sinimulan ng mga 
apostol ang kanilang paglalakbay papuntang Caper- 
naum sa pamamagitan ng pagparoon muna sa bay- 
bayin “patungong Betsaida” (ang lugar kung saan 
nila iniwan si Jesus na maliwanag na malapit sa 
pinangyarihan ng makahimalang pagpapakain sa 
5,000, malamang ay may kalayuan sa T ng Bet- 
saida at nasa kabilang panig ng dagat mula sa 


BET-SEAN, BET-SAN 


400 


ay nasa estratehikong dako sa silangang 
pasukan ng Libis ng Jezreel 


Capernaum), at pagkatapos ay tumawid sila sa hila- 
gaang dulo ng dagat, patungo sa pinakadestinasyon 
nila, ang Capernaum. Dumaong sila sa baybayin ng 
lupain ng Genesaret, lumilitaw na bahagyang nasa 
T ng lunsod ng Capernaum.---Mar 6:53. 

Kaya, bagaman iba't ibang lokasyon ang iminu- 
mungkahi para sa ikalawang Betsaida, hindi ito kai- 
langan ayon sa mga ulat ng Bibliya. Mapapansin din 
na ang iminumungkahing mga lugar na ito ay pa- 
wang malapit sa Capernaum at malayong mangyari 
na dalawang lunsod ang may iisang pangalang Bet- 
saida at ilang milya lamang ang pagitan sa isa't isa. 


BET-SEAN, BET-SAN. Noong una ay isang 
pangunahing nakukutaang lunsod ng mga Canaa- 
nita, na nasa isang mataas at estratehikong dako sa 
pasukan ng Libis ng Jezreel mula sa Libis ng Jordan. 
Ang pangalang ito ay nananatili pa rin sa pangalan 
ng Beisan (Bet She'an), at ang sinaunang lokasyon 
naman ay nasa kalapit na Tell el-Husn (Tel Bet 
She'an). Ang lupain sa lugar ng Bet-sean ay mas 
mababa nang mga 120 m (390 piye) mula sa kapan- 
tayan ng dagat, at sa dakong S ay papalusong pa ito 
hanggang sa mga 275 m (900 piye) mula sa kapan- 
tayan ng dagat sa tabi ng pampang ng Ilog Jordan, 
mga 5 km (3 mi) ang layo. Palibhasa'y itinayo sa 
isang malaking gulod sa bandang itaas ng dalisdis 


na ito, maganda ang posisyong militar ng Bet-sean. 
Sa dakong K ng Bet-sean, ang kapatagang libis, na 
dinaraanan ng ilog ng Jalud (Nahal Harod), ay na- 
tutubigang mainam at mataba at papaahon nang 
banayad hanggang sa umabot ito sa Jezreel na mga 
17 km (11 mi) sa dakong KHK. 

Ang bayan ng Bet-sean ay isa ring salubungang- 
dako na nasa popular na ruta na nagmumula sa 
Baybayin ng Mediteraneo patawid sa Libis ng Jor- 
dan at patungong Damasco at Arabia. 

Sa arkeolohikal na paghuhukay sa Bet-sean, na- 
tuklasan ang maraming suson o lebel ng sinaunang 
mga guho, na ang pinakamaaga ay bago pa ang pa- 
nahon ni Abraham. (DAYAGRAM, Tomo 1, p. 959) No- 
ong kalagitnaan ng ikalawang milenyo B.C.E., ang 
Bet-sean ay waring napasailalim ng pamumuno ng 
Ehipto bilang resulta ng tagumpay ni Thutmose IH 
sa Megido. Ipinahihiwatig ng arkeolohikal na katiba- 
yan na ito ay naging himpilan ng mga Ehipsiyo no- 
ong panahon ng pamamahala ng ilang Paraon. 

Noong panahong masakop ng Israel ang Canaan 
(1473-mga 1467 B.C.E.), ang Bet-sean, na nasa loob 
ng teritoryong ibinigay sa Isacar, ay iniatas sa tribo 
ni Manases bilang pag-aari. (Jos 17:11, 1Cr 7:29) 
Hindi napalayas ng mga lalaki ng Manases ang mga 
Canaanita sa Bet-sean at sa iba pang mga bayan sa 
libis, anupat ipinangatuwiran nila na mas malakas 
ang puwersang militar ng mga Canaanita dahil sa 
mga karong pandigma ng mga ito na may mga 
lingkaw na bakal, ngunit ang dahilan nilang ito ay 


401 


hindi naging katanggap-tanggap sa kanilang ku- 
mandanteng si Josue. Gayunpaman, bagaman hin- 
di naitaboy ang mga Canaanita, nang dakong huli 
ay nasypil sila at isinailalim sa puwersahang pagta- 
trabaho.--Jos 17:12, 13, 16-18, Huk 1:27, 28. 

Ang Bet-sean ay sakop ng mga Filisteo noong pa- 
nahon ng paghahari ni Haring Saul, at pagkatapos 
na matalo ng mga Filisteo si Saul sa karatig na Bun- 
dok Gilboa, inilagay nila ang kaniyang baluti sa “ba- 
hay ng mga imahen ni Astoret" at ang kaniyang ulo 
naman sa bahay ni Dagon, at ibinitin nila ang mga 
bangkay ni Saul at ng kaniyang mga anak sa pader 
ng Bet-san (Bet-sean), maliwanag na sa bandang 
loob na nakaharap sa liwasan ng lunsod. Ang mga 
bangkay ay kinuha ng matatapang na Israelita ng 
Jabes-gilead, na mga 20 km (12 mi) ang layo at nasa 
kabilang ibayo ng Jordan, anupat marahil ay pina- 
sok nila ang lunsod sa gabi upang magawa ito.---1Sa 
31:8-13, 2Sa 21:12, 1Cr 10:8-12. 

Kaayon ng nabanggit na ulat, natuklasan sa pag- 
huhukay sa Tell el-Husn ang mga guho ng dala- 
wang templo. Ipinapalagay na ang isa sa mga ito ay 
templo ni Astoret at ang isa naman, na nasa mas 
dako pang T, ay templo ni Dagon. Ang templo ni 
Astoret ay tinatayang patuloy na ginamit hanggang 
noong mga ikasampung siglo B.C.E. Ipinakikita ng 
katibayan na mas maaga pa rito ay sinasamba na 
roon ang isang diyos na Baal na tinukoy sa isang 
stela bilang si “Mekal na panginoon [Baal] ng Bet- 
san.” 

Nang maglaon ay nilupig ng mga Israelita ang 
lunsod, walang alinlangang noong panahon ng pag- 
hahari ni David, at noong panahon ng paghahari ni 
Solomon, ang Bet-sean ay kabilang sa isa sa 12 dis- 
trito na naglalaan ng pagkain sa sambahayan ng 
hari. (1Ha 4:12) Pagkatapos na mahati ang kaharian, 
ang Palestina ay sinalakay ni Paraon Sisak (tinata- 
wag na Sheshonk ng mga Ehipsiyo) noong ikali- 
mang taon ni Haring Rehoboam (993 B.C.E.). (1Ha 
14:25) Inilalarawan ng relyebe sa isang pader sa 
Karnak sa Ehipto ang matagumpay na kampanya at 
pananakop ni Sisak sa maraming bayan, kabilang na 
ang Bet-sean. 

Noong panahon ng mga Macabeo, ang Bet-sean 
ay tinatawag nang Scythopolis, at sinasabi ng Ju- 
diong istoryador na si Josephus na ito ang pinaka- 
malaking lunsod sa Decapolis. (The Jewish War, II, 
446 [ix, 7]) Sa sampung lunsod sa Decapolis, ito la- 
mang ang nasa K ng Jordan. 


BET-SEMES Bahay ng Araw]. Ang pangalan 
ng apat na lunsod sa ulat ng Bibliya. 

1. Isang lunsod na nasa hilagaang hangganan ng 
Juda, itinala sa ulat sa pagitan ng Kesalon at Tim- 
nah. (Jos 15:10) Maliwanag na tinatawag itong Ir- 
semes (nangangahulugang “Lunsod ng Araw”) sa 


BET-SEMES 


Josue 19:41, kung saan lumilitaw ito bilang isang 
bayan sa hangganan ng Dan, ang tribong karatig ng 
Juda sa hilaga. Nang maglaon ay ipinagkaloob ng 
Juda ang Bet-semes sa mga Levita bilang isang lun- 
sod ng mga saserdote.---Jos 21:13, 16; 1Cr 6:59. 

Ipinapalagay na ang Bet-semes ay ang Tell er- 
Rumeileh (Tel Bet Shemesh) na nasa K ng mga guho 
ng lunsod ng Byzantium na malapit sa makaba- 
gong-panahong “Ain Shems, anupat bahagyang na- 
panatili sa pangalang iyan ang pangalan ng sinau- 
nang lugar. Kaya ang Bet-semes ay mga 26 na km 
(16 na mi) sa K ng Jerusalem at nasa pangunahing 
lansangan mula sa lunsod na iyon patungo sa mga 
Filisteong lunsod ng Asdod at Askelon. Maliwanag 
na isa itong estratehikong dako kung tungkol sa mi- 
litar yamang mula rito ay mababantayan ang ma- 
taas na bahagi ng agusang libis ng Sorek at ang isa 
sa mga pangunahing pasukan mula sa mga bayba- 
ying kapatagan patungo sa rehiyon ng Sepela at 
sa kabundukan ng Juda. Ipinakikita ng paghuhukay 
sa lugar na ito na ang lunsod ay may sinaunang ka- 
saysayan, anupat maraming katibayan doon ng im- 
pluwensiyang Filisteo. 

Nang ibalik ng mga Filisteo sa Israel ang kaban ni 
Jehova sakay ng isang karwahe, matapos na sila'y 
salutin ng sakit, ang mga bakang humihila sa kar- 
wahe ay kusang dumeretso sa Levitang lunsod na 
ito ng Bet-semes. Gayunman, kumilos nang di- 
wasto ang ilan sa mga naninirahan sa Bet-semes 
nang tingnan nila ang kaban ng tipan anupat dahil 
dito ay 70 katao ang namatay. (1Sa 6:9-20) Ang pa- 
riralang “limampung libong lalaki” na lumilitaw sa 
1 Samuel 6:19 sa tekstong Hebreo ay hindi iniugnay 
sa “pitumpung lalaki” sa pamamagitan ng anumang 
pangatnig, at ipinapalagay ng ilan na ito ay nagpa- 
pahiwatig ng isang interpolasyon. Sa pagtalakay 
niya sa ulat ng Bibliya, sinabi ni Josephus (Jewish 
Antiquities, VI, 16 [i, 4]) na 70 lalaki lamang ang pi- 
natay, wala siyang binanggit na 50,000.---Tingnan 
ang 1Sa 6:19, tlb sa Rbi8. 

Ang Bet-semes ay isa sa mga lunsod na kasama 
sa kaayusan ni Haring Solomon upang paglaanan 
ng pagkain ang maharlikang sambahayan. (1Ha 4: 
7, 9) Natagpuan doon ang mahahaba at makikitid 
na silid na pinaniniwalaang ginamit sa pag-iimbak 
ng mga butil, gayundin ang isang malaking imba- 
kan sa ilalim ng lupa na nababalutan ng bato at mga 
7 m (23 piye) ang diyametro at halos 6 na m 
(20 piye) ang lalim. Ipinakikita ng maraming pisaan 
ng ubas at pisaan ng olibo na nahukay roon na ang 
lugar na iyon ay pinanggagalingan noon ng saga- 
nang langis at alak. 

May-kamangmangang hinamon ni Haring Ama- 
zias (858-830 B.C.E.) si Jehoas ng Israel ngunit na- 
talo siya at nabihag sa Bet-semes. (2Ha 14:9-13: 2Cr 


BET-SEMITA 


25:18-23) Noong panahon ng paghahari ni Ahaz 
(761-746 B.C.E.), ang kasamaan at kawalang-kata- 
patan ng bansa ang naging dahilan kung bakit na- 
kuha ng mga Filisteo ang Bet-semes. (2Cr 28:18, 19) 
Isang may-tatak na hawakan ng banga na may ins- 
kripsiyong “nauukol kay Eliakim, katiwala ni Jaukin 
[pinaikling anyo ng pangalang Jehoiakin],” ang na- 
hukay sa Bet-semes at ipinapalagay na tinutukoy 
nito ang hari na may gayong pangalan. Maaaring 
ipinahihiwatig nito nang maglaon ay nabawi ng ka- 
harian ng Juda ang lunsod mula sa mga Filisteo. 

2. Isang nakukutaang lunsod sa teritoryo ng Nep- 
tali. (Jos 19:35-39) Bagaman hindi napalayas ang 
mga Canaanitang naninirahan sa lunsod na ito, su- 
mailalim sila sa puwersahang pagtatrabaho para sa 
mga Neptalita. (Huk 1:33) Hindi pa rin matukoy ang 
sinaunang lokasyon nito. 

3. Isang bayan ng Isacar na malapit sa Jordan. 
(Jos 19:22, 23) Bagaman iba't iba ang iminumung- 
kahing lokasyon ng lugar na ito, mas pabor ang 
ilang iskolar sa el-'Abeidiyeh na nasa pampang ng 
Jordan, mga 3 km (2 mi) sa T ng Dagat ng Galilea 
at mga 16 na km (10 mi) sa S ng Bundok Tabor. Ang 
sinaunang pangalan ay posibleng napanatili sa kala- 
pit na Khirbet Shamsawi. 

4. Isang lunsod sa Ehipto na binanggit sa hula 
ni Jeremias hinggil sa dumarating na pagkawasak 
ng bansang iyon. (Jer 43:13) Ipinapalagay na ito 
rin ang Heliopolis (nangangahulugang “Lunsod ng 
Araw"), na nasa HS dulo ng makabagong Cairo. 
Sa ibang bahagi ng Kasulatan ay tinatawag ito sa 
Ehipsiyong pangalan nito na On.--Tingnan ang ON 
Blg. 2. 


BET-SEMITA [Ng (Mula sa) Bet-semes]. Isa 
na naninirahan sa Bet-semes ng Juda. Ang termi- 
nong ito ay ikinapit kay Josue, ang may-ari ng bu- 
kid na hinintuan ng karwaheng nagdala sa kaban 
ng tipan mula sa mga Filisteo. Sa “isang malaking 
bato” sa bukid na iyon ipinatong ang kaban anupat 
nakalantad sa paningin ng mga naroroon.---1Sa 6: 
14, 18. 


BET-SITA [Bahay ng [Punong] Akasya]. Isang 
bayan na dinaanan ng mga Midianita sa kanilang 
pagtakas matapos silang malupig ni Hukom Gideon 
sa Mababang Kapatagan ng Jezreel. (Huk 7:22) Ya- 
mang ang mga Midianita ay patungo noon sa rehi- 
yon ng Jordan, malamang na ang Bet-sita ay nasa 
dakong S o TS ng burol ng More at ng balon ng Ha- 
rod. Naganap ang pagbabaka malapit sa mga lugar 
na ito. (Huk 7:1) Sinasabi ng ilan na ang Bet-sita ay 
malamang na ang Shattah (Bet Ha-Shitta), mga 
4.5 km (3 mi) sa STS ng makabagong “En Harod, 
anupat mababanaag din dito ang orihinal na panga- 
lan. Ayon naman sa iba, masyado itong malapit sa 


402 


pinangyarihan ng pagbabaka, kaya iminumungkahi 
nila ang isang lokasyon na mas dako pang TS, baga- 
man wala silang partikular na lugar na tinutukoy. 


BET-TAPUA [Bahay ng [Puno ng] Mansanas]. 
Isang lunsod sa maburol na lupain malapit sa He- 
bron at bahagi ng manang teritoryo ng Juda. (Jos 
15:20, 48, 53) Sinasabi ng ilan na ang pangalan nito 
ay kinuha sa Judeanong nagngangalang Tapua (1Cr 
2:42, 43), gayunman, posible rin na pinangalanan 
itong Bet-tapua dahil malamang na maraming puno 
ng mansanas noon sa lugar na iyon. Sa ngayon ay 
ipinapalagay na ito ang makabagong Taffuh, mga 
6 na km (3.5 mi) sa KHK ng Hebron. 


BETUEL. 

1. Pamangkin ni Abraham, anak ng kaniyang ka- 
patid na si Nahor kay Milca. (Gen 22:20, 22) Naging 
anak ni Betuel sina Rebeka at Laban. (Gen 22:23; 24: 
15, 24, 29) Nang maglaon ay kinilala ni Betuel na 
ang Diyos ang nagdala sa alipin ni Abraham sa ka- 
niyang tahanan sa paghahanap nito ng mapapanga- 
sawa ni Isaac. Sinabi nila ni Laban, “Kay Jeho- 
va nagmula ang bagay na ito.” (Gen 24:50) Si Betuel 
ay tinawag na Siryano o Arameano, palibhasa'y na- 
ninirahan sa patag na lupain ng Aram.---Gen 25:20, 
28:2, 5. 

2. Ipinahihiwatig ng paghahambing sa mga tala- 
an ng mga bayan sa Josue 15:30, 19:4 at 1 Cronica 
4:30 na ang bayang ito ay tinawag ding Betul at 
Khesil. Ito'y nasa timugang bahagi ng teritoryo ng 
Juda ngunit iniatas sa tribo ni Simeon bilang isang 
nakapaloob na lunsod. Kaya, lumilitaw na ito rin ang 
“Bethel” na tinukoy sa 1 Samuel 30:27 bilang isa sa 
mga lugar na pinadalhan ni David ng ilang bahagi 
ng samsam bilang kaloob. Ipinapalagay na ito ay 
ang Khirbet el-Qaryatein (Tel Qeriyyot), na mga 
19 na km (12 mi) sa T ng Hebron. Gayunman, mas 
pabor ang ilan sa Khirbet er-Ras (Horvat Rosh) na 
mga 24 na km (15 mi) sa dakong K ng lugar na iyon. 
--Tingnan ang KHESIL. 


BETUL. 


BETZATA. Ang pangalang ito'y lumilitaw may 
kaugnayan sa isang tipunang-tubig na may gani- 
tong pangalan at doo'y pinagaling ni Jesus ang 
isang lalaki na 38 taon nang may sakit. (Ju 5:1-9) Sa 
Juan 5:2, ang ilang manuskrito at salin (AS-Tg, MB) 
ay kababasahan ng “Betesda.” Ang tipunang-tubig 
ay inilalarawan na may limang kolonada, at sa 
mga ito'y nagkakatipon ang napakaraming maysa- 
kit, bulag, at pilay. Maliwanag na itinuturing nila na 
may kapangyarihang magpagaling ang tubig nito, 
lalo na kapag ito'y nagulo. Ang huling pitong sali- 
ta ng talata 3 gaya ng masusumpungan sa King 
James Version at ang talata 4 ng kabanatang ito, na 


Tingnan ang BETUEL Blg. 2. 


403 


nagsasabing isang anghel ang gumugulo sa tubig, 
ay hindi makikita sa ilan sa pinakamatatandang 
manuskritong Griego at itinuturing na isang inter- 
polasyon. Kung gayon, hindi sinasabi ng Bibliya 
kung bakit nagugulo ang tubig kundi ipinakikita la- 
mang nito na naniniwala ang mga tao na may ka- 
pangyarihang magpagaling ang tubig na iyon. 

Ang lokasyon ng tipunang-tubig ay ipinahihi- 
watig ng pagbanggit sa “pintuang-daan ng mga 
tupa” (bagaman sa orihinal na Griego ay kaila- 
ngang idagdag ang salitang “pintuang-daan"), na 
karaniwang pinaniniwalaan na nasa hilagang ba- 
hagi ng Jerusalem. Ipinakikita ng Nehemias 3:1 
na ang pintuang-daang ito ay itinayo ng mga sa- 
serdote, sa gayo'y ipinapalagay na ito'y isang pa- 
sukan malapit sa lugar ng templo. Ang pangalang 
Betzata ay iniuugnay rin sa seksiyon ng sinaunang 
Jerusalem na tinatawag na Bezetha, na nasa hila- 
ga ng lugar ng templo. Noong panahon ni Jesus, 
ang bahaging ito'y nasa labas ng mga pader ng 
lunsod. Ngunit noong panahon ng pamamahala ni 
Claudio (41-54 C.E.), nagdagdag si Herodes Agri- 
pa I (na namatay noong 44 C.E.) ng pangatlong hi- 
lagaang pader sa lunsod at dahil dito'y nalagay ang 
Bezetha sa loob ng mga pader ng lunsod. Kaya, 
masasabi ni Juan na ang tipunang-tubig ay 'nasa 
Jerusalem, gaya ng pagkakaalam niya sa hitsura 
ng lunsod bago ito wasakin noong 70 C.E. 

Noong 1888, natuklasan sa mga paghuhukay sa 
bandang H ng lugar ng templo ang isang doblihang 
tipunang-tubig na hinati ng isang batong partisyon 
at may kabuuang lawak na mga 46 por 92 m (150 x 
300 piye). May katibayan din na nagkaroon doon ng 
mga kolonada at may isang kupas na pintang al- 
presko na naglalarawan ng isang anghel na gumu- 
gulo sa tubig, bagaman malamang na ang ipinin- 
tang larawan na ito'y idinagdag na lamang nang 
maglaon. Waring tumutugma ang lokasyong ito sa 
deskripsiyon ng Bibliya. 


BET-ZUR [Bahay ng Bato]. Isang bayan sa bu- 
lubunduking pook ng Juda na itinala sa ulat sa pa- 
gitan ng Halhul at Gedor. (Jos 15:58) Ang panga- 
lang ito ay napanatili sa Burj es-Sur, samantalang 
ipinakikita naman ng arkeolohikal na paghuhukay 
na ang aktuwal na lugar ng sinaunang lunsod ay 
ang Khirbet et-Tubeiqeh (Bet Zur), mga 0.5 km 
(0.3 mi) sa dakong HK. Ang lokasyong ito ay 7.5 km 
(4.5 mi) sa H ng Hebron, anupat ang Gedor ay mga 
5 km (3 mi) sa mas dako pang HHK at ang Halhul 
ay 1.5 km (1 mi) sa dakong TTS. Inilalarawan ito bi- 
lang isa sa pinakamataas na wasak na bayan sa Pa- 
lestina, palibhasa'y nasa isang burol ito na 1,007 m 
(3,304 na piye) ang taas mula sa kapantayan ng da- 
gat. Yamang ito ay malapit sa lansangang-bayan na 


BEULAH 


mula H hanggang T sa rutang tumatalunton sa ka- 
habaan ng kabundukan at nakapuwesto rin sa bu- 
ngad ng mga rutang patungo naman sa Maresa at 
Libna sa K, ang Bet-zur ay nasa isang estratehikong 
lokasyon. 

Pagkatapos na mahati ang kaharian, ang Bet-zur 
ay isa sa 15 lunsod na muling itinayo at pinatibay ni 
Haring Rehoboam upang maipagsanggalang ang 
Juda at Benjamin laban sa pagsalakay. (2Cr 11:5-12) 
Kabilang ito sa mga lunsod na muling tinahanan ng 
mga Judiong bumalik mula sa pagkatapon sa Babi- 
lonya. (Ne 3:16) Noong yugtong Macabeo, ang Bet- 
zur (tinatawag noon na Betsura) ay nagkaroon ng 
mahalagang bahagi sa pakikipaglaban ng mga Judio 
sa mga haring Seleucido ng Sirya. Inilalahad sa 
Apokripal na aklat ng Unang Macabeo ang natata- 
nging tagumpay roon ni Judas Maccabaeus laban sa 
mga hukbong Siryano (165 B.C.E.), anupat pagka- 
tapos nito ay muli niyang pinatibay ang lunsod. 
(1 Macabeo 4:61: 6:26) Noong 162 B.C.E., kinubkob 
ng mga Siryano ang lunsod, at nang bandang huli 
ay sumuko ito dahil sa kakapusan sa pagkain. (1 Ma- 
cabeo 6:30-50) Naging isang garison ito ng mga Sir- 
yano, at pinatibay ni Heneral Bacchides ang mga 
kuta nito.---1 Macabeo 9:52. 

Ipinakikita ng arkeolohikal na paghuhukay sa Bet- 
zur noong 1931 at 1957 na nagkaroon doon ng ma- 
titibay na kuta. Maraming barya ang natagpuan 
doon na mula pa noong ikaapat hanggang ikala- 
wang siglo B.C.E.: kabilang sa mga ito ang mga pi- 
lak na baryang Judio na pinaniniwalaang mula pa 
noong yugtong Persiano o noong mga ikaapat na 
siglo B.C.E. 

Ang pangalang Bet-zur ay lumilitaw sa 1 Cronica 
2:45 sa isang talaan ng angkan ng mga inapo ni Ca- 
leb na kapatid ni Jerameel. Doon ay sinasabing si 
Maon “ang ama ni Bet-zur.” Ipinapalagay ng mara- 
ming komentarista na ang Bet-zur ay tumutukoy sa 
bayan na may gayong pangalan. Kung gayon ay si 
Maon ang ama niyaong mga naninirahan doon, 
o marahil ay ang pinuno ng lunsod. 


BEULAH [lnaari Bilang Asawang Babae]. Isang 
salitang Hebreo (Be'u-lah') na sa ilang salin (AS; KJ; 
Ro) ay tinumbasan ng transliterasyon bilang isang 
pangalan sa Isa 62:4, samantalang sa ibang mga sa- 
lin naman ay isinalin ito bilang “May asawa” (AT; 
RS), “Pinakasalan” (Le), “aking pinakasalang asa- 
wang babae” (Mo), at “Inaari Bilang Asawang Ba- 
bae” (NW). 

Ang espirituwal na babaing Sion ay mapapasa 
isang tiwangwang na kalagayan kasunod ng pagka- 
wasak ng Jerusalem sa pamamagitan ng mga Babi- 
lonyo at ng lubusang pagkatiwangwang ng Juda. 
Gayunman, binigyang-katiyakan ng hula ng pag- 
sasauli na ibinigay ni Jehova sa pamamagitan ni 


BEZAI 


Isaias, isa na may malaking kahalagahan para sa 
mga Judiong tapon sa sinaunang Babilonya at sa 
mga miyembro ng espirituwal na Israel, ang pagsa- 
sauli at muling paninirahan sa lupain, isang nagba- 
gong kalagayan. Ang dating tiwangwang na Sion 
ay hindi na magiging isang “babae na pinabayaan 
nang lubusan,” at ang kaniyang lupain ay hindi na 
magiging tiwangwang, yamang pinangakuan ito: 
“Kundi ikaw ay tatawaging Ang Kaluguran Ko ay 
Nasa Kaniya [sa Heb., Cheph-tsi-vah'], at ang iyong 
lupain ay Inaari Bilang Asawang Babae [sa Heb., 
Beʻu-lah’]. Sapagkat si Jehova ay malulugod sa iyo, 
at ang iyong lupain ay aariin bilang asawang ba- 
bae.” Ang bumalik na “mga anak” ng Sion, na pina- 
laya mula sa pagkatapon sa Babilonya, ay muling 
mamamayan sa kaniya, anupat “aariin din siya ng 
mga ito bilang asawang babae.’ Ang pagsasauli ng 
Sion, o Jerusalem, ay nangahulugan ng isang ba- 
gong kalagayan para sa kaniya, isa na kabaligtaran 
ng kaniyang dating tiwangwang na kalagayan. Da- 
hil sa isinauling kalagayang ito, ipinahayag ni Jeho- 
va, na nalulugod sa Sion, na ito ay tatawaging “Ang 
Kaluguran Ko ay Nasa Kaniya,” at ang lupain nito, 
“Inaari Bilang Asawang Babae."--Isa 62; ihambing 
ang Isa 54:1, 5, 6: 66:8; Jer 23:5-8: 30:17: Gal 
4:26-31. 


BEZAI [pinaikling anyo ng Bezalel]. 

1. Isang Israelita na ang mga inapo na may bi- 
lang na mahigit sa 300 ay bumalik sa Jerusalem ka- 
sama ni Zerubabel noong 537 B.C.E.--Ezr 2:17; Ne 
7:23. 

2. Isa na may ganitong pangalan, o isang kinata- 
wan ng ganitong grupo ng pamilya, na nagpato- 
too sa “mapagkakatiwalaang kaayusan” ni Nehemias 
--Ne 9:38, 10:1, 14, 18. 


BEZALEL 
Diyos]. 

1. Punong artisano at tagapagtayo ng tabernaku- 
lo, “anak ni Uri na anak ni Hur mula sa tribo ni 
Juda.” (Exo 31:1, 2; 1Cr 2:20) Si Jehova mismo ang 
nag-atas kay Bezalel at nangako na “pupuspusin 
niya siya ng espiritu ng Diyos sa karunungan at sa 
unawa at sa kaalaman at sa bawat uri ng kasanayan 
sa paggawa, sa pagdidisenyo ng mga kagamitan, sa 
paggawa sa ginto at pilak at tanso, at sa paggawa sa 
mga batong pangkalupkop at sa paggawa sa kahoy 
upang gumawa ng bawat uri ng kasangkapan.’ (Exo 
31:3-5; 35:30-33) Ang mamahaling mga materyales 
na ito na ginamit ni Bezalel sa paggawa ay nagmu- 
la sa bukas-palad na abuloy ng “nagkukusang-loob” 
na bayan, at ang mga ito ay naging “labis-labis pa.” 
--Exo 35:4-9, 20-29, 36:3-7. 

Ang naging pangunahing katulong ni Bezalel 
ay si Oholiab (Exo 31:6), at maraming mga “may 


[Sa Ilalim ng Lilim (Silungan) ng 


404 


pusong marunong” ang gumawang kasama nila, 
ngunit kay Bezalel pa rin nakaatang ang panana- 
gutang pangasiwaan ang masalimuot na gawaing 
iyon. (Exo 35:10-19, 25, 26, 34: 36:1, 2) Makikita 
ito sa halinhinang paggamit ng mga panghalip na 
“siya,” tumutukoy kay Bezalel, at “sila,” tumutukoy 
sa kaniyang mga katulong. (Exo 36-39) Dahil sa la- 
wak ng kasanayan ni Bezalel sa iba't ibang gawa- 
in at dahil “pinuspos siya ng espiritu ng Diyos’ 
(Exo 35:31), matagumpay niyang napangasiwaan 
ang paggawa ng sumusunod: mga telang pantolda 
at ang burda ng mga ito, mga pangawit na ginto at 
tanso, ang panlabas na mga pantakip na yari sa ba- 
lat, mga hambang kahoy na kinalupkupan ng ginto, 
ang panloob na pantabing (Exo 36), ang kinalupku- 
pang kaban ng tipan at ang mga kerubin nito, ang 
mesa at ang mga kagamitan nito, ang ginintuang 
kandelero at altar ng insenso, ang itinakdang langis 
na pamahid at insenso (Exo 37), ang altar ng han- 
dog na sinusunog, ang tansong hugasan at patu- 
ngan, ang looban (Exo 38), ang epod at ang pekto- 
ral nito na kinalupkupan ng mahahalagang bato, at 
ang mahahabang damit na pansaserdote (Exo 39). 
Nang umupo si Solomon sa trono pagkaraan ng 
475 taon, ang tolda ng tabernakulo, ang kaban ng ti- 
pan, at ang altar na tanso ay ginagamit pa rin.---2Cr 
1:1-6. 

2. Isa sa mga anak ni Pahat-moab na nagpaalis 
sa kanilang mga asawang banyaga at mga anak bi- 
lang tugon sa paghimok ni Ezra.---Ezr 10:30, 44. 


BEZEK. 


1. Ang lugar kung saan tinalo ng Juda at Simeon 
ang 10,000 sundalong Canaanita at Perizita na pina- 
ngungunahan ni Adoni-bezek. (Huk 1:3-7) Sinasabi 
ng ilan na ang Bezek na ito ay ang Bezek ng 1 Sa- 
muel 11:8 (Blg. 2), na nasa malayong hilaga kung 
mula sa Jerusalem at sa teritoryong sakop ng Juda 
at Simeon. Kung wasto ang gayong pagkaunawa, 
mangangahulugan iyan na si Adoni-bezek ay pu- 
maroon muna sa T upang sumama sa iba pang mga 
hukbong Canaanita ngunit sinagupa siya ng Juda at 
Simeon, hinabol pahilaga sa Bezek, at natalo roon. 
Gayunman, waring ipinahihiwatig ng konteksto na 
ang lugar na ito ay nasa kapaligiran ng Jerusalem. 
Dahil sa mga nabanggit, ang Bezek, na lunsod ni 
Adoni-bezek, ay ipinapalagay na nasa rehiyon ng 
Sepela sa lokasyon ng Khirbet Bezqa, mga 5 km 
(3 mi) sa HS ng Gezer. 

2. Ang lokasyon kung saan tinipon ni Saul ang 
mga anak ni Israel at ni Juda upang labanan ang 
mga Ammonita na nagkampo laban sa Jabes sa Gi- 
lead. (1Sa 11:8-11) Ang lugar na ito ay isang gabing 
lakarin lamang mula sa Jabes, sa gayo'y tumutug- 
ma sa sinasabing lokasyon nito, ang makabagong 
lugar ng Khirbet Ibziq, 21 km (13 mi) sa HS ng Si- 


405 


kem. Sa K ng Khirbet Ibziq ay may isang bundok na 
may taas na 713 m (2,339 na piye) mula sa kapan- 
tayan ng dagat at maaaring sa lugar na iyon tinipon 
ni Saul ang kaniyang mga hukbo. 


BEZER. 

1. [posible Mahalagang Inambato]. Isa sa “mga 
anak ni Zopa” na mula sa tribo ni Aser.---1Cr 7:30, 
36, 37. 

2. [Dakong Di-malapitan]. Isang Levitang kanlu- 
ngang lunsod. Isa ito sa tatlong kanlungang lunsod 
na nasa S panig ng Jordan at pangunahing itinala- 
ga sa tribo ni Ruben. (Deu 4:41-43, Jos 20:8, 21:36, 
1Cr 6:78) Tinukoy ito bilang “nasa talampas” at nasa 
“Jerico sa gawing silangan ng Jordan . . . sa ilang.” 
Karaniwang ipinapalagay na ang Bezer ay ang ma- 
kabagong Umm el-'Amad, na nasa matalampas na 
rehiyon, 19 na km (12 mi) sa T ng Raba (sa Am- 
mon). Binabanggit ito sa Batong Moabita bilang 
isa sa mga lunsod na binihag at pinatibay ni Ha- 
ring Mesa ng Moab nang maghimagsik siya laban 
sa Israel pagkamatay ni Haring Ahab noong mga 
920 B.C.E.---2Ha 3:5. 


BIBIG, BUNGANGA. Isang sangkap na dini- 
senyo ng Diyos upang tumanggap at maghanda ng 
pagkain para sa tiyan, ginagamit din ito ng mga tao 
sa pagsasalita. Ang lahat ng pananalita ay dapat na 
magdulot ng kapurihan sa Diyos. (Aw 34:1: 51:15; 
71:8, 145:21) Ipinahayag ng salmista na ang lahat 
ng may hininga ay pupuri kay Jehova, kaya naman 
dapat gamitin ng mga tao ang kanilang bibig upang 
gawin iyon kung nais nilang mabuhay. Ipinaliwa- 
nag ng apostol na si Pablo na ang paniniwala sa 
Diyos at sa kaniyang anak, kahit ang paniniwala 
sa pamamagitan ng puso, ay hindi sapat. Dapat 
na may kasama itong pangmadlang pagpapahayag 
upang magdulot ito ng kaligtasan.--Aw 150:6; Ro 
10:10. 

Kaayon ng kaniyang layunin at ng kaniyang kara- 
patan at kapangyarihan bilang Maylalang, mailala- 
gay ni Jehova ang wastong mga salita sa bibig ng 
kaniyang mga lingkod. Ginawa niya ito sa kaniyang 
mga propeta sa makahimalang paraan, sa pamama- 
gitan ng pagkasi. (Exo 4:11, 12, 15, Jer 1:9) Noong 
isang pagkakataon, pati ang isang hayop na hindi 
nakapagsasalita, isang asno, ay pinangyari niyang 
magsalita. (Bil 22:28, 30, 2Pe 2:15, 16) Sa ngayon, 
maaaring taglayin ng mga lingkod ng Diyos ang ka- 
niyang mga salita sa kanilang mga bibig, hindi sa 
pamamagitan ng pagkasi, kundi sa pamamagitan 
ng kaniyang kinasihang nasusulat na Salita, na lu- 
busang nagsasangkap sa kanila ukol sa bawat ma- 
buting gawa. (2Ti 3:16, 17) Hindi na nila kailangan 
pang hintayin na dumating si Kristo upang magla- 
an ng mabuting balita, ni kailangan man nilang pu- 


BIBIG, BUNGANGA 


maroon sa ibang mapagkukunan ng kanilang ipa- 
ngangaral. Taglay na nila ang mga salitang ito, 
anupat nakahanda upang kanilang salitain, gaya ng 
sinabi sa kanila: “Ang salita ay malapit sa iyo, nasa 
iyong sariling bibig at nasa iyong sariling puso.” 
--Ro 10:6-9, Deu 30:11-14. 

Maaaring Magdulot ng Buhay o Kamatayan. 
Nangangahulugan ito na mahalaga ang wastong 
paggamit ng bibig, at ganito nga ang ipinahahayag 
ni Jehova. Sinasabi ng Kaniyang Salita: “Ang bibig 
ng matuwid ay bukal ng buhay.” (Kaw 10:11) Dahil 
dito, kailangang buong-ingat na bantayan ang bibig 
(Aw 141:3, Kaw 13:3, 21:23), sapagkat ang may- 
kahangalan at maling paggamit nito ay maaaring 
magpahamak sa may-ari nito. (Kaw 10:14: 18:7) Pi- 
nagsusulit ng Diyos ang isang tao ayon sa inilalabas 
nito sa kaniyang bibig. (Mat 12:36, 37) Baka maging 
padalus-dalos ang isang tao sa pagsasalita, sa pag- 
gawa ng panata. (Ec 5:4-6) Maaaring labis niyang 
pinupuri ang iba, anupat nagdudulot ng pagbagsak 
sa taong iyon at ng paghatol naman sa kaniyang sa- 
rili. (Kaw 26:28) Lalo nang napakahalaga na banta- 
yan ng isa ang kaniyang bibig kapag nasa harap ng 
balakyot, dahil ang bahagyang paglihis mula sa iti- 
nuturo ng karunungan ng Diyos na dapat sabihin ng 
Kaniyang lingkod ay maaaring magdulot ng kadus- 
taan sa pangalan ng Diyos at ikamatay ng isang 
iyon. (Kaw 39:1) Naglaan si Jesus ng mainam na ha- 
limbawa ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos 
nang hindi nagrereklamo o nanlalait sa kaniyang 
balakyot na mga mananalansang.--Isa 53:7, Gaw 
8:32, 1Pe 2:23. 

Ang isang Kristiyano ay dapat na laging nag- 
iingat, sapagkat siya ay di-sakdal. Dahil dito ay kai- 
langan niyang bantayan ang kaniyang puso. Sinabi 
ni Jesus na hindi ang pumapasok sa bibig ang nag- 
paparungjis sa isang tao, kundi ang lumalabas sa bi- 
big, sapagkat “mula sa kasaganaan ng puso ay nag- 
sasalita ang bibig.” (Mat 12:34, 15:11) Kaya dapat 
mag-ingat ang isa na huwag hayaang lumabas sa 
kaniyang bibig ang anumang bagay nang hindi pi- 
nag-iisipan, nang hindi isinasaalang-alang ang mga 
resulta nito. Nangangahulugan ito na dapat gamitin 
ng isang tao ang kaniyang pag-iisip upang maikapit 
ang mabubuting bagay na natutuhan niya mula sa 
Salita ng Diyos.---Kaw 13:3, 21:23. 

Yamang malakas ang kapangyarihan ng bibig sa 
ikabubuti o sa ikasasama, kahanga-hanga ang nagi- 
ging mga resulta kapag pinapatnubayan ni Jehova 
ang ating bibig. Ginawa niyang “gaya ng isang ta- 
bak na matalas” ang bibig ni Isaias at ang mga sali- 
ta naman sa bibig ni Jeremias ay ginawa niyang 
“apoy.” Pinagtibay ni Jehova ang kanilang makahu- 
lang mga salita sa pamamagitan ng kaniyang ka- 
pangyarihan, at nagkatotoo ang mga ito. (Isa 49:2: 
Jer 5:14) Sa kabilang dako naman, mapanganib ang 


BIBLIYA 


makinig sa anumang lumalabas sa bibig ng isang 
tao na kilalang apostata, yamang maaari nitong ipa- 
hamak ang isang tao.--Kaw 11:9. 

Makasagisag na Paggamit. Sa makasagisag 
na paraan, inilalarawan ng Diyos ang kaniyang sa- 
rili bilang may bibig. Walang isa man sa kaniyang 
mga kapahayagan ang binibigkas nang walang la- 
yunin o walang kabuluhan. Matutupad ang mga ito 
hanggang sa kaliit-liitang detalye. (Isa 55:10, 11) 
Kaya yaong mga nagnanais ng buhay ay dapat na 
mabuhay sa bawat salita na nagmumula sa kani- 
yang bibig. (Deu 8:3; Mat 4:4) Noong nasa lupa ang 
kaniyang Anak na si Jesu-Kristo, iniayon nito ang 
buong buhay niya sa mga salita ng kaniyang Ama 
at ngayon ay ipinagkaloob na sa kaniya ang awtori- 
dad sa buong sansinukob. Bilang Haring inatasan ni 
Jehova, sasaktan niya ang lupa sa pamamagitan ng 
“tungkod ng kaniyang bibig.” (Isa 11:4) Sa pangitain 
sa Apocalipsis, ipinakikita na hinahampas niya ang 
mga bansa ng isang mahabang tabak na lumalabas 
mula sa kaniyang bibig. (Apo 19:15, 21) Maliwanag 
na ang makasagisag na pananalitang ito ay tumutu- 
koy sa awtoridad na gagamitin niya bilang tagapa- 
mahala ng buong makalangit na hukbo ni Jehova 
kapag iniutos at pinangasiwaan niya ang pakikidig- 
ma na hahantong sa pagpatay sa mga kaaway ng 
Diyos. 

Ang “bibig” ay kadalasang ginagamit na sing- 
kahulugan ng pananalita o ng kapangyarihan ng 
pananalita, gaya ng makikita sa ilan sa mga ha- 
limbawang nabanggit na. May kinalaman sa mga 
ebidensiya ng isang kaso, ipinakikita ng tuntuning 
sinusunod sa ilalim ng Kautusang Mosaiko, at ga- 
yundin sa kongregasyong Kristiyano, na ang isang 
tao ay maaari lamang masumpungang may-sala 
ayon “sa bibig,” samakatuwid nga, sa patotoo, ng 
dalawa o tatlong saksi. (Deu 17:6, Mat 18:16, iham- 
bing ang 2Co 13:1.) Ang ilan pang halimbawa ng 
ganitong pagkakagamit ay masusumpungan sa Job 
32:5, Awit 10:7; 55:21, 78:36, Ezekiel 24:27: 29:21: 
Lucas 21:15, tlb sa Rbi8, Roma 15:6. 

Bukod pa rito, ang “bibig” o “bunganga” ay maaa- 
ring tumukoy sa bukana ng isang bagay, gaya ng 
balon (Gen 29:2), supot (Gen 43:12, 44:1, 2), yungib 
(Jos 10:22), o lupang bumuka (Bil 16:32), gayundin 
sa kakayahan ng lupa na sumipsip ng mga likidong 
ibinuhos dito (Gen 4:11). Ang Sheol, na karaniwang 
libingan ng sangkatauhan, ay sinasabing may bibig 
na maluwang, upang tumanggap ng maraming pa- 
tay.--Isa 5:14. 

Ang Ngalangala. Ang ngalangala ay ang pi- 
nakabubong ng bibig, na naghihiwalay sa bibig 
mula sa mga nasal cavity. Mayroon itong malambot 
na bahagi na nagsisilbing tabing sa pagitan ng bibig 
at ng lalaugan. Sa ilang kaso, ang “ngalangala” ay 


406 


ginagamit sa Kasulatan bilang singkahulugan ng 
“bibig.”--Kaw 8:7, Os 8:1, tlb sa Rbi8. 

Ginamit nina Job at Elihu ang salitang ito nang 
ihambing nila ang kakayahan ng ngalangala na ku- 
milala ng lasa sa pagpapasiya ng tao sa kung ano 
ang tama at matalinong gawin. (Job 12:11, 34:3) 
Hindi maling sabihin na may ginagampanang papel 
ang ngalangala sa panlasa. Makikita ito kung pag- 
mamasdan ang bahaging ginagampanan ng ngala- 
ngala sa paglulon. Itinutulak ng dila ang pagkain 
sa ngalangala at kumakalat iyon habang umuusod 
patungo sa lalaugan, na isang hugis-balisungsong 
na tubo pababa sa tiyan at karugtong din ng mga 
daanan sa ilong. Kaya naman lalong kumakalat 
ang amoy ng pagkain patungo sa mga daanan sa 
ilong, na nagpapatingkad sa karaniwang tinatawag 
na panlasa. 


BIBLIYA. Ang Banal na Kasulatan, ang kinasi- 
hang Salita ni Jehova, kinikilala bilang ang pinaka- 
dakilang aklat na isinulat kailanman dahil sa pagi- 
ging sinauna nito, sa kabuuang sirkulasyon nito, sa 
pagkakasalin nito sa napakaraming wika, sa natata- 
nging kagandahan nito bilang isang obra maestra 
ng panitikan, at sa napakalaking kahalagahan nito 
sa buong sangkatauhan. Wala itong ginayang ibang 
mga aklat. Ang kahusayang taglay nito ay nakata- 
tayo sa ganang sarili, sa gayo'y nagbibigay ng kara- 
ngalan sa walang-katulad na Awtor nito. Natatangi 
rin ang Bibliya dahil mas matinding kontrobersiya 
ang napagtagumpayan nito kaysa sa alinmang ak- 
lat, palibhasa'y kinapootan ito ng maraming kaa- 
way. 

Pangalan. Ang salitang “Bibliya” ay nangga- 
ling sa isang salitang Latin na nagmula sa salitang 
Griego na biblia, nangangahulugang “maliliit na 
aklat.” Hinalaw ito sa bi'blos, isang salita na tumu- 
tukoy sa ubod ng halamang papiro na ginagawang 
isang sinaunang klase ng papel. Ang lunsod ng Ge- 
bal sa Fenicia, na bantog sa pangangalakal nito ng 
papiro, ay tinawag ng mga Griego na “Byblos.” 
(Tingnan ang Jos 13:5, tlb sa Rbi8.) Nang maglaon, 
ang biblia ay tumukoy sa iba't ibang mga akda, 
mga balumbon, mga aklat, at nang dakong huli ay 
sa koleksiyon ng maliliit na aklat na bumubuo sa Bi- 
bliya. Tinawag ni Jerome ang koleksiyong ito na Bi- 
bliotheca Divina, o ang Banal na Aklatan. 

Tinukoy ni Jesus at ng mga manunulat ng Kristi- 
yanong Griegong Kasulatan ang koleksiyon ng sa- 
gradong mga akda bilang ang “Kasulatan,” o ang 
“banal na Kasulatan,” “ang banal na mga kasulatan.” 
(Mat 21:42, Mar 14:49: Luc 24:32, Ju 5:39; Gaw 
18:24: Ro 1:2, 15:4: 2Ti 3:15, 16) Ang koleksiyong ito 
ay ang nasusulat na kapahayagan ng isang Diyos na 
nakikipagtalastasan, ang Salita ng Diyos, at pinatu- 
tunayan ito ng mga pariralang gaya ng “pananalita 


407 


sa bibig ni Jehova” (Deu 8:3), “pananalita ni Jehova” 
(Jos 24:27; Mat 4:4), “mga utos ni Jehova” (Ezr 7:11), 
“kautusan ni Jehova,” “paalaala ni Jehova,” “mga 
pag-uutos mula kay Jehova” (Aw 19:7, 8), “salita ni 
Jehova” (Isa 38:4, 1Te 4:15). Paulit-ulit na tinutukoy 
ang mga akdang ito bilang “mga sagradong kapaha- 
yagan ng Diyos.”---Ro 3:2, Gaw 7:38; Heb 5:12: 1Pe 
4:11. 

Pagkakahati-hati.. Animnapu't anim na indi- 
biduwal na aklat, mula Genesis hanggang Apocalip- 
sis, ang bumubuo sa kanon ng Bibliya. Ang pagpili 
sa partikular na mga aklat na ito, at ang di-pagtang- 
gap sa marami pang iba, ay katibayan na hindi la- 
mang kinasihan ng Banal na Awtor ang pagsulat sa 
mga ito kundi maingat din niyang binantayan ang 
pagtitipon at preserbasyon ng mga ito sa sagradong 
katalogo. (Tingnan ang APOKRIPA, KANON.) Ang 39 sa 
66 na aklat, na bumubuo sa tatlong-kapat ng nilala- 
man ng Bibliya, ay tinatawag na Hebreong Kasula- 
tan, yamang sa wikang Hebreo unang isinulat ang 
buong seksiyong ito maliban sa ilang maliliit na ba- 
hagi na isinulat sa Aramaiko. (Ezr 4:8-6:18, 7:12-26, 
Jer 10:11, Dan 2:4b-7:28) Dahil pinagsama-sama ng 
mga Judio ang ilan sa mga aklat, ang kabuuang bi- 
lang ng mga ito ay umabot lamang ng 22 o 24, ngu- 
nit gayunding materyal ang sinasaklaw ng mga ito. 
Waring kaugalian din nilang hati-hatiin ang Kasula- 
tan sa tatlong bahagi---'ang kautusan ni Moises, ang 
mga Propeta, at ang Mga Awit.” (Luc 24:44: tingnan 
ang HEBREONG KASULATAN.) Ang huling kapat ng Bi- 
bliya ay tinatawag na Kristiyanong Griegong Kasu- 
latan dahil ang 27 aklat na bumubuo sa seksiyong 
ito ay isinulat sa Griego. Ipinakikita rin ng pagsulat, 
pagtitipon, at pagsasaayos ng mga aklat na ito sa 
loob ng kanon ng Bibliya na pinatnubayan ni Jeho- 
va ang mga ito mula sa simula hanggang sa katapu- 
san.--Tingnan ang KRISTIYANONG GRIEGONG KASULA- 
TAN. 

Hindi ang orihinal na mga manunulat ng Bibliya 
ang humati-hati rito sa mga kabanata at mga talata 
(ang KJay may 1,189 na kabanata at 31,102 talata); 
idinagdag na lamang ang napakahusay na pantu- 
long na iyon pagkaraan ng maraming siglo. Hinati- 
hati ng mga Masorete ang Hebreong Kasulatan sa 
mga talata, noon namang ika-13 siglo ng ating Ka- 
raniwang Panahon, hinati-hati ang Bibliya sa mga 
kabanata. Nang dakong huli, noong 1553, inilatha- 
la ang edisyon ni Robert Estienne ng Bibliyang 
Pranses bilang ang unang kumpletong Bibliya na 
may mga kabanata at mga talata gaya ng makikita 
sa ngayon. 

Ang 66 na aklat ng Bibliya ay magkakasamang 
bumubuo ng iisang kumpletong akda. Kung paa- 
nong ang mga kabanata at mga talata ay kumbin- 
yenteng mga pantulong lamang sa pag-aaral ng Bi- 
bliya at hindi nilayong makaapekto sa pagkakaisa 


BIBLIYA 


ng buong aklat, totoo rin ito kung tungkol sa pagka- 
kahati ng Bibliya sa dalawang seksiyon, na ginawa 
batay sa pangunahing wika na ginamit sa mga ma- 
nuskritong taglay natin sa ngayon. Dahil dito, may- 
roon tayong Hebreo at Griegong Kasulatan, anupat 
idinaragdag sa katawagang Griegong Kasulatan ang 
“Kristiyano” upang ipakitang naiiba ito sa Griegong 
Septuagint, ang Hebreong bahagi ng Kasulatan na 
isinalin sa Griego. 

“Lumang Tipan” at “Bagong Tipan.” Sa nga- 
yon, karaniwan nang tinutukoy ang Kasulatang isi- 
nulat sa Hebreo at Aramaiko bilang ang “Lumang 
Tipan” o “Matandang Tipan.” Ito ay salig sa panana- 
litang ginamit sa 2 Corinto 3:14 sa maraming ma- 
kabagong salin (“lumang tipan,” BSP, NPV, “matan- 
dang tipan,” As-Tg, MB). Ang pananalitang ito ay 
mula sa salitang Griego na di:a-the'kes na lumilitaw 
sa 32 pang dako sa tekstong Griego. Gayunman, 
hindi ang buong Hebreo at Aramaikong Kasulatan 
ang tinutukoy ng apostol na si Pablo. Ni ipinakikita 
man niya na ang kinasihang mga akdang Kristiya- 
no ay isang “bagong tipan.” Ang tinutukoy ng apos- 
tol ay ang lumang tipang Kautusan, na itinala ni 
Moises sa Pentateuch at sumasaklaw lamang sa 
isang bahagi ng Kasulatan na isinulat bago ang pa- 
nahong Kristiyano. Kaya nga sinabi niya sa sumu- 
nod na talata, “kailanma't binabasa si Moises.” 

Samakatuwid, walang makatuwirang saligan 
upang ang Hebreo at Aramaikong Kasulatan ay ta- 
waging “Lumang Tipan” o “Matandang Tipan,” at 
ang Kristiyanong Griegong Kasulatan naman ay 
tawaging “Bagong Tipan.” Tinukoy ni Jesu-Kristo 
mismo ang koleksiyon ng sagradong mga akda bi- 
lang ang “Kasulatan.” (Mat 21:42, Mar 14:49: Ju 
5:39) Tinukoy naman iyon ng apostol na si Pablo bi- 
lang ang “banal na Kasulatan,” ang “Kasulatan,” at 
“ang banal na mga kasulatan.”--Ro 1:2, 15:4, 2Ti 
3:15. 

Ang Awtor Nito. Ipinakikita ng kalakip na ta- 
laan na mga 40 taong kalihim o eskriba ang ginamit 
ng iisang Awtor upang maisulat ang kinasihang Sa- 
lita ni Jehova. “Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan 
ng Diyos,” at kabilang dito ang mga akda sa Kristi- 
yanong Griegong Kasulatan kasama ang “iba pang 
bahagi ng Kasulatan.” (2Ti 3:16, 2Pe 3:15, 16) Ang 
pananalitang “kinasihan ng Diyos” ay isinalin mula 
sa pariralang Griego na theo'pneustos, nanganga- 
hulugang “hiningahan ng Diyos.” Sa pamamagitan 
ng ‘paghinga’ sa mga taong tapat, pinangyari ng 
Diyos na ang kaniyang espiritu, o aktibong puwersa, 
ay kumilos sa kanila at pinatnubayan niya sila na 
isulat ang nais niyang maitala, sapagkat gaya nga 
ng nasusulat, “ang hula ay hindi kailanman duma- 
ting sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi 
ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang 


BIBLIYA 


ginagabayan sila ng banal na 
espiritu. ”---2Pe 1:21; Ju 20:21, 
22; tingnan ang PAGKASI. 
Ang di-nakikitang banal na 
espiritung ito ang makasagi- 
sag na “daliri” ng Diyos. Kaya 
naman nang makita ng mga 
tao na nagsasagawa si Moi- 
ses ng kahima-himalang mga 
gawa, bumulalas sila: “Ito ay 
daliri ng Diyos!” (Exo 8:18, 
19; ihambing ang mga sa- 
lita ni Jesus sa Mat 12: 
22, 28, Luc 11:20.) Sa isang 
katulad na pagtatanghal ng 
kapangyarihan ng Diyos, pi- 
nasimulan ng “daliri ng 
Diyos” ang pagsulat ng Bibli- 
ya nang iukit nito ang Sam- 
pung Utos sa mga tapyas na 
bato. (Exo 31:18, Deu 9:10) 
Kaya hindi mahirap kay Je- 
hova na gumamit ng mga 
tao bilang kaniyang mga es- 
kriba kahit ang ilan sa ka- 
nila ay “walang pinag-aralan 
at pangkaraniwan” kung aka- 
demikong pagsasanay ang 
pag-uusapan (Gaw 4:13), at 
anuman ang kanilang gawain 
o hanapbuhay--pastol, mag- 
sasaka, manggagawa ng tol- 
da, mangingisda, maniningil 
ng buwis, manggagamot, sa- 
serdote, propeta, o hari. Sa 
pamamagitan ng kaniyang 
aktibong puwersa ay inilagay 
ni Jehova ang kaniyang kaisi- 
pan sa isip ng manunulat at, 
sa ilang pagkakataon, pina- 
hintulutan niyang ipahayag 
ng manunulat ang kaniyang 
kaisipan sa sarili nitong pa- 
nanalita, sa gayo'y hinaha- 
yaang maaninag sa isinulat 
niya ang kaniyang persona- 
lidad at mga katangian, sa- 
mantalang iniingatan pa rin 
ang kahanga-hangang tema 
at layunin ng buong aklat. Ito 
ang dahilan kung bakit na- 
pakayaman at napakalawak 
ng nilalaman ng Bibliya kung 
ihahambing sa mga akda ng 
hamak na mga tao, palibha- 
sa'y ipinababanaag nito ang 


408 


TALAAN NG MGA AKLAT NG BIBLIYA AYON SA 
PAGKAKASUNUD-SUNOD NG PAGKAKASULAT 


(Ang pagkakasunud-sunod ng pagkakasulat ng mga aklat ng Bibliya ay tinantiya 
lamang; ang ilan sa mga petsa [at mga lugar kung saan isinulat ang mga ito] ay 
hindi tiyak. Ang simbolong p. ay nangangahulugang “pagkatapos”; b., “bago”; at 
c., “circa” o “humigit-kumulang. ”) 


Hebreong Kasulatan (B.C.E.) 


Aklat 


Genesis 


Exodo 
Levitico 
Job 


Bilang 


Deuteronomio 


Josue 
Hukom 
Ruth 


1 Samuel 


2 Samuel 


Awit ni 
Solomon 

Eclesiastes 

Jonas 

Joel 

Amos 

Oseas 


Isaias 
Mikas 
Kawikaan 


Zefanias 
Nahum 
Habakuk 
Panaghoy 


Obadias 
Ezekiel 

1 at 2 Hari 
Jeremias 
Daniel 
Hagai 
Zacarias 
Esther 


tat2 
Cronica 


Ezra 


Manunulat 


Moises 


Moises 
Moises 
Moises 


Moises 


Moises 


Josue 
Samuel 
Samuel 


Samuel; 
Gad; 
Natan 

Gad; 
Natan 

Solomon 


Solomon 
Jonas 
Joel 
Amos 
Oseas 


Isaias 
Mikas 
Solomon; 
Agur; 
Lemuel 
Zefanias 
Nahum 
Habakuk 
Jeremias 


Obadias 
Ezekiel 
Jeremias 
Jeremias 
Daniel 
Hagai 
Zacarias 
Mardokeo 


Ezra 


Ezra 


Kailan 
Natapos 


1513 


1512 
1512 
c. 1473 


1473 


1473 


c. 1450 
c. 1100 
c. 1090 


c. 1078 


c. 1040 
c. 1020 


b. 1000 
c. 844 

c. 820 (?) 
c. 804 

p. 745 


p. 732 
b. 717 
c. 717 


b. 648 

b. 632 

c. 628 (?) 
607 


c. 607 
c. 591 
580 
580 
520 
518 
c. 460 


c. 460 


Panahong 
Saklaw 


“Nang pasimula” 
hanggang 1657 

1657-1512 

1 buwan (1512) 

Mahigit 140 taon 
sa pagitan ng 
1657 at 1473 

1512-1473 


2 buwan (1473) 


1473-c. 1450 

c. 1450-c. 1120 

11 taong 
pamamahala ng 
mga Hukom 

c. 1180-1078 


1077-c. 1040 


b. 804-p. 745 


c. 778-p. 732 
c. 777-717 


613-c. 591 

c. 1040-580 
647-580 
618-c. 536 
112 araw (520) 
520-518 
493-c. 475 


Pagkatapos ng 
1 Cronica 9:44, 
1077-537 
537-c. 467 


Saan 
Isinulat 


Sa Ilang 


Sa Ilang 
Sa Ilang 
Sa Ilang 


Sa Ilang / 
Kapatagan ng 
Moab 

Kapatagan ng 
Moab 

Canaan 

Israel 

Israel 


Israel 


Israel 
Jerusalem 
Jerusalem 


Juda 
Juda 
Samaria 
(Distrito) 
Jerusalem 
Juda 
Jerusalem 


Juda 

Juda 

Juda 

Malapit sa 
Jerusalem 


Babilonya 
Juda/Ehipto 
Juda/Ehipto 
Babilonya 
Jerusalem 
Jerusalem 
Susan, 

Elam 
Jerusalem (?) 


Jerusalem 


409 


Kailan Panahong 
Aklat Manunulat Natapos Saklaw 
Awit David at c. 460 
iba pa 
Nehemias Nehemias p. 443 456-p. 443 
Malakias Malakias p. 443 


BIBLIYA 
Saan na makasiyensiyang paliwa- 
Isinulat nag hinggil sa pinagmulan 


ng tao--kung paanong ang 
tanging pinagmulan ng bu- 
hay ay isang Tagapagbigay- 
Buhay--mga bagay na ta- 
nging ang Maylalang, sa 


Jerusalem 
Jerusalem 


kaisipan at kalooban ni Jehova. Tiniyak ng Diyos na 
Makapangyarihan-sa-lahat na ang kaniyang nasu- 
sulat na Salita ng katotohanan ay mababasa sa wi- 
kang madaling maintindihan at madaling maisalin 
sa halos lahat ng wika. 

Sa lahat ng mga aklat, ang Bibliya ang pinakama- 
tagal na naisulat. Sinimulang isulat ni Moises ang 
Bibliya noong 1513 B.C.E. Ang iba pang mga sagra- 
dong akda ay idinagdag sa kinasihang Kasulatan 
pagkaraan ng 443 B.C.E. nang matapos nina Nehe- 
mias at Malakias ang kani-kanilang aklat. Pagkata- 
pos ay nagkaroon ng patlang ang pagsulat ng Bibli- 
ya na tumagal nang halos 500 taon, hanggang 
noong isulat ng apostol na si Mateo ang kaniyang 
ulat ng kasaysayan. Pagkaraan ng halos 60 taon, isi- 
nulat ni Juan, na kahuli-hulihang namatay sa mga 
apostol, ang kaniyang Ebanghelyo at tatlong liham 
at sa gayo'y nakumpleto ang kanon ng Bibliya. Kaya 
sa kabuuan, isang yugto na mga 1,610 taon ang gi- 
nugol sa pagsulat ng Bibliya. Lahat ng manunulat 
nito ay mga Hebreo at sa gayo'y kabilang sa bayan 
na “pinagkatiwalaan ng mga sagradong kapahaya- 
gan ng Diyos.'---Ro 3:2. 

Ang Bibliya ay hindi isang samut-samot na kolek- 
siyon ng di-magkakaugnay na mga akda mula sa pa- 
nitikang Judio at Kristiyano. Sa halip, isa itong orga- 
nisadong aklat, na ang iba't ibang bahagi ay lubhang 
nagkakaisa at magkakaugnay, anupat talagang nag- 
papabanaag sa pagiging sistematiko at maayos ng 
mismong Maylalang na Awtor nito. Ang mga pakiki- 
tungo ng Diyos sa Israel nang bigyan niya sila ng 
isang kumpletong kodigo ng kautusan at ng mga 
tuntuning umugit maging sa maliliit na detalye ng 
buhay sa kampo---mga bagay na nang maglaon ay 
naaninag sa Davidikong kaharian at sa kaayusan ng 
kongregasyon ng unang-siglong mga Kristiyano-- 
ay nagpapabanaag at nagpapatingkad sa pagiging 
organisado ng Bibliya. 

Mga Nilalaman. Isinisiwalat ng Aklat ng mga 
Aklat na ito ang nakaraan, ipinaliliwanag nito ang 
kasalukuyan, at inihuhula nito ang kinabukasan. 
Ito'y mga bagay na tanging ang Isa na nakaaalam 
ng wakas mula pa sa pasimula ang makapag-aakda. 
(Isa 46:10) Matapos ilahad ng Bibliya ang tungkol sa 
pasimula, nang lalangin ang langit at lupa, nagbi- 
gay ito ng isang malawakang ulat ng mga 
kaganapang naghanda sa lupa upang matahanan 
ng tao. Pagkatapos ay isiniwalat nito ang tunay 


papel bilang Awtor, ang ma- 
kapagpapaliwanag. (Gen 1:26-28, 2:7) Sa ulat na ibi- 
nigay nito kung bakit namamatay ang tao, sinimu- 
lang iharap ng Bibliya ang nangingibabaw na tema 
nito. Ang temang ito, ang pagbabangong-puri sa so- 
beranya ni Jehova at ang ganap na katuparan ng 
kaniyang layunin para sa lupa, sa pamamagitan ng 
kaniyang Kaharian sa ilalim ni Kristo, ang ipinanga- 
kong Binhi, ay nakapaloob sa unang hula may ki- 
nalaman sa 'binhi ng babae. (Gen 3:15) Mahigit 
2,000 taon ang lumipas bago muling binanggit ang 
pangakong ito tungkol sa isang “binhi,” nang sabi- 
hin ng Diyos kay Abraham: “Sa pamamagitan ng 
iyong binhi ay tiyak na pagpapalain ng lahat ng 
bansa sa lupa ang kanilang sarili.” (Gen 22:18) Pag- 
karaan ng mahigit 800 taon, muli itong tiniyak sa 
inapo ni Abraham na si Haring David, at sa paglipas 
ng panahon, patuloy na pinagningas ng mga prope- 
ta ni Jehova ang pag-asang ito. (2Sa 7:12, 16, Isa 9: 
6, 7) Mahigit 1,000 taon pagkamatay ni David at 
4,000 taon pagkatapos ng orihinal na hula sa Eden, 
lumitaw ang mismong Ipinangakong Binhi, si Jesu- 
Kristo, ang legal na tagapagmana ng “trono ni Da- 
vid na kaniyang ama.” (Luc 1:31-33, Gal 3:16) Sa 
kaniyang kamatayan dahil sa pagsugat ng makalu- 
pang binhi ng “serpiyente,” ang “Anak [na ito] ng 
Kataas-taasan” ay nakapaglaan ng pambayad na 
halaga na maipantutubos sa mga karapatan sa bu- 
hay na nawala sa mga supling ni Adan, sa gayo'y 
inilaan ang tanging paraan upang matamo ng sang- 
katauhan ang buhay na walang hanggan. Pagkata- 
pos ay itinaas siya sa kaitaasan, para doon hintayin 
ang takdang panahon upang ihagis sa lupa ang “ori- 
hinal na serpiyente, ang tinatawag na Diyablo at Sa- 
tanas,” na sa dakong huli ay pupuksain magpakai- 
lanman. Sa gayon, sa pangwakas na mga kabanata 
ng Apocalipsis, ang kamangha-manghang tema na 
ipinatalastas sa Genesis at ipinagpatuloy at pinala- 
wak sa sumunod na mga bahagi ng Bibliya ay binig- 
yan ng isang maluwalhating kasukdulan samanta- 
lang nililinaw ang dakilang layunin ni Jehova sa 
pamamagitan ng kaniyang kaharian.--Apo 11:15; 
12:1-12, 17: 19:11-16: 20:1-3, 7-10: 21:1-5: 22:3-5. 
Sa pamamagitan ng Kahariang iyon sa ilalim 
ni Kristo na Ipinangakong Binhi, ipagbabangong- 
puri ang soberanya ni Jehova at pababanalin 
ang kaniyang pangalan. Bilang pagsuporta sa te- 
mang ito, dinadakila ng Bibliya ang personal na 
pangalan ng Diyos nang higit kaysa sa alinmang 


BIBLIYA 410 
aklat, ant angalang iyon Ea , 
ay a ia pik Kristiyanong Griegong Kasulatan (C.E.) 
beses sa Hebreong Kasulatan Aklat Manunulat Kailan Panahong Saan 
ng Bagong Sanlibutang Sa- Natapos Saklaw Isinulat 
lin. Bukod pa Iyan sa pag- Mateo Mateo c. 41 2B.C.E.-33C.E. | Palestina 
gamit ng mas maikling anyo 1 Tesalonica Pablo c. 50 Corinto 
na “Jah” at sa napakaraming 2 Tesalonica Pablo c. 51 Corinto 
kaso na itinambal iyon sa Galacia Pablo c. 50-52 Corinto o 
ibang salita upang makabuo R ng 
ng ibang mga pangalan iung 1 Corinto Pablo c. 55 Efeso 
lad ng “Jehosua,” nanganga- 2 Corinto Pablo Cc. 55 Macedonia 
hulugang “Si Jehova ay Kalig- Roma Pablo c. 56 Corinto 
tasan.” (Tingnan ang JEHOVA Lucas Lucas c. 56-58 3B.C.E.-33C.E. | Cesarea 
[Kahalagahan ng Pangalan ng Efeso Pablo c. 60-61 Roma 
Diyos].) Kung hindi dahil sa Colosas Pablo c. 60-61 Roma 
Kg mng / Filemon Pablo c. 60-61 Roma 
Bibliya, hindi natin malala- Eilas Pablo c 60-61 Roma 
man ang pangalan ng May- Hebreo Pablo c. 61 Roma 
lalang, ang napakahalagang Gawa Lucas c. 61 33-c. 61 C.E. Roma 
usaping nagsasangkot ša ka- Santiago Santiago b. 62 Jerusalem 
niyang soberanya na ibina- Maca Maco c. a 29-33 C.E. Rana ; 
ap : imoteo ablo c. 61- acedonia 
ngon ng paghihimagsik sa Tito Pablo c. 61-64 Macedonia (?) 
Eden, o ang layunin ng 1 Pedro Pedro c. 62-64 Babilonya 
Diyos na pabanalin ang ka- 2 Pedro Pedro c. 64 Babilonya (?) 
niyang pangalan at ipagba- 2 Timoteo Pablo c. 65 Roma 
ngong-puri ang kaniyang so- Judas Judas c. 65 Palestina (?) 
beranya sa harap ng buong Apocalipsis Juan c. 96 Patmos 
I Juan Juan c. 98 Pagkatapos ng Efeso, 
sangnilalang. prologo, o malapit dito 
Sa aklatang ito ng 66 na 29-33 C.E. 
maliliit na aklat, ang tema 1 Juan Juan c. 98 Efeso, 
ng Kaharian at ng pangalan o malapit dito 
ni Jehova ay nakapaloob sa 2 Juan Juan Ca Ea 
f aksa na tinatala- o malapit dito 
maraming paksa h 3 Juan Juan c. 98 Efeso, 
kay rito. Bagaman may bina- o malapit dito 
banggit ito tungkol sa ilang 


larangan ng kaalaman gaya 

ng agrikultura, arkitektura, astronomiya, kemistri, 
komersiyo, inhinyeriya, etnolohiya, pamahalaan, 
kalinisan at kalusugan, musika, panulaan, pilolohi- 
ya, at tactical warfare, ang mga iyon ay pahapyaw 
lamang na binanggit sa pagpapalawak ng tema nito. 
Gayunpaman, naglalaman ito ng napakaraming im- 
pormasyon na magagamit ng mga arkeologo at mga 
paleograpo. 

Bilang isang tumpak na akda ng kasaysayan at isa 
na malawakang naglalahad ng nakalipas na mga 
pangyayari, ang Bibliya ay lubhang nakahihigit sa 
lahat ng iba pang aklat. Gayunman, mas malaki ang 
kahalagahan nito may kaugnayan sa mga hula, anu- 
pat patiuna nitong sinasabi kung ano ang mangya- 
yari sa hinaharap na tanging ang Haring Walang 
Hanggan ang makapagsisiwalat nang may katum- 
pakan. Ang sunud-sunod na mga kapangyarihang 
pandaigdig sa paglipas ng mga siglo, maging ang 
pagbangon at lubos na pagkawasak ng makaba- 
gong-panahong mga institusyon, ay matagal na pa- 
nahon nang inihula sa Bibliya. 


Sa napakapraktikal na paraan, pinalalaya ng kato- 
tohanan ng Salita ng Diyos ang mga tao mula sa ka- 
walang-alam, mga pamahiin, mga pilosopiya ng tao, 
at walang-kabuluhang mga tradisyon ng mga tao. 
(Ju 8:32) “Ang salita ng Diyos ay buhay at may la- 
kas.” (Heb 4:12) Kung wala ang Bibliya, hindi natin 
makikilala si Jehova, hindi natin malalaman ang ka- 
mangha-manghang mga kapakinabangang dulot ng 
haing pantubos ni Kristo, at hindi natin mauunawa- 
an ang mga kahilingang dapat maabot upang mata- 
mo ang buhay na walang hanggan sa matuwid na 
Kaharian ng Diyos o sa ilalim ng pamamahala nito. 

Ang Bibliya ay isa ring napakapraktikal na aklat 
sapagkat nagbibigay ito ng mahusay na payo sa 
mga Kristiyano kung paano mamumuhay ngayon, 
kung paano isasagawa ang kanilang ministeryo, at 
kung paano makapagbabata sa sistemang ito ng 
mga bagay na salansang sa Diyos at mapagpalugod 
sa sarili. Sinabihan ang mga Kristiyano na 'huwag 
nang magpahubog ayon sa sistemang ito ng mga 
bagay’ sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang 


411 


pag-iisip mula sa makasanlibutang kaisipan, at ma- 
gagawa nila ito sa pamamagitan ng pagtataglay ng 
katulad na pangkaisipang saloobin ng kapakumba- 
baan “na nasa kay Kristo Jesus din” at sa pamama- 
gitan ng paghuhubad ng lumang personalidad at 
pagbibihis ng bagong personalidad. (Ro 12:2, Fil 
2:5-8: Efe 4:23, 24: Col 3:5-10) Nangangahulugan 
ito ng pagpapamalas ng mga bunga ng espiritu 
ng Diyos, “pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, maha- 
bang pagtitiis, kabaitan, kabutihan, pananampala- 
taya, kahinahunan, pagpipigil sa sarili" —mga paksa 
na madalas talakayin sa buong Bibliya.---Gal 5:22, 
23; Col 3:12-14. 

Autentisidad. Tinutuligsa ng maraming gru- 
po ang pagiging tunay ng nilalaman ng Bibliya, 
ngunit walang isa man sa mga pagtuligsang ito ang 
nakapagpahina nang kahit kaunti sa pagkamapana- 
naligan ng Bibliya. 

Ang kasaysayan sa Bibliya. Matatag ang pangha- 
hawakan nito sa katotohanan saanmang aspekto ito 
subukin. Ang kasaysayang nakaulat dito ay tumpak 
at mapananaligan. Halimbawa, hindi mapabubulaa- 
nan ang sinasabi nito tungkol sa pagbagsak ng Ba- 
bilonya sa mga Medo at mga Persiano (Jer 51:11, 12, 
28, Dan 5:28), ni ang sinasabi nito tungkol sa mga 
taong gaya ng Babilonyong si Nabucodonosor (Jer 
27:20, Dan 1:1), ng Ehipsiyong si Haring Sisak (1Ha 
14:25, 2Cr 12:2); ng mga Asiryanong sina Tiglat- 
pileser III at Senakerib (2Ha 15:29, 16:7: 18:13), ng 
mga Romanong emperador na sina Augusto, Tibe- 
rio, at Claudio (Luc 2:1; 3:1, Gaw 18:2): ng mga Ro- 
manong gaya nina Pilato, Felix, at Festo (Gaw 4:27: 
23:26, 24:27): ni ang sinasabi nito tungkol sa templo 
ni Artemis sa Efeso at tungkol sa Areopago sa Ate- 
nas (Gaw 19:35, 17:19-34). Ang sinasabi ng Bibliya 
tungkol sa mga ito o sa iba pang mga lugar, mga 
tao, o mga pangyayari ay tumpak sa bawat detalye. 
Sinabi ng arkeologong si W. F. Albright: “Ngayon ay 
may laganap na panunumbalik sa pagpapahalaga sa 
kawastuan ng relihiyosong kasaysayan ng Israel, 
kapuwa sa panlahatang lawak at sa tiyak na mga de- 
talye.”-- Tingnan ang ARKEOLOHIYA. 

Mga lahi at mga wika. Totoo rin ang sinasabi ng 
Bibliya tungkol sa mga lahi at mga wika ng sangka- 
tauhan. Ang lahat ng grupo ng mga tao, anuman 
ang kanilang katayuan, kultura, kulay, o wika, ay 
kabilang sa iisang pamilya ng tao. Ang pagkakaha- 
ti-hati ng pamilya ng tao sa tatlong lahi---Japetiko, 
Hamitiko, at Semitiko--na pawang nagmula kay 
Adan sa pamamagitan ni Noe, ay hindi matututu- 
lan. (Gen 9:18, 19; Gaw 17:26) Sinabi ni Sir Henry 
Rawlinson: “Kung ang pagbabatayan lamang natin 
ay ang salubungan ng mga landas ng wika, at hin- 
di sasangguni sa lahat ng pagtukoy sa rekord ng Ka- 
sulatan, aakayin pa rin tayo nito sa kapatagan ng Si- 
nar, bilang ang pinagmulan ng iba't ibang landas ng 


BIBLIYA 


wika. “—The Historical Evidences of the Truth of the 
Scripture Records, ni G. Rawlinson, 1862, p. 287; 
Gen 11:2-9. 

Pagiging praktikal. Ang mga turo, mga halimba- 
wa, at mga doktrina ng Bibliya ay napakapraktikal 
para sa makabagong panahon. Dahil sa matuwid na 
mga simulain at matataas na pamantayang moral 
na nakasaad sa aklat na ito, ito'y lubhang nakahihi- 
git sa lahat ng iba pang aklat. Hindi lamang sinasa- 
got ng Bibliya ang mahahalagang tanong kundi 
naglalaan din ito ng maraming praktikal na mung- 
kahi na kung susundin ay makatutulong nang ma- 
laki sa pisikal at mental na kalusugan ng mga tao sa 
lupa. Ang Bibliya ay nagtatakda ng mga simulain 
ng tama at mali na nagsisilbing panuntunan para sa 
makatarungang mga transaksiyon sa negosyo (Mat 
7:12: Lev 19:35, 36, Kaw 20:10: 22:22, 23), kasipagan 
(Efe 4:28, Col 3:23: 1Te 4:11, 12, 2Te 3:10-12), mali- 
nis na paggawi sa moral (Gal 5:19-23, 1Te 4:3-8, 
Exo 20:14-17, Lev 20:10-16), nakapagpapatibay na 
samahan (1Co 15:33, Heb 10:24, 25, Kaw 5:3-11, 
13:20), mabuting ugnayang pampamilya (Efe 5:21- 
33, 6:1-4, Col 3:18-21, Deu 6:4-9, Kaw 13:24). Gaya 
nga ng sinabi ng bantog na edukador na si William 
Lyon Phelps: “Ako'y naniniwala na ang kaalaman sa 
Bibliya na walang kurso sa kolehiyo ay higit na ma- 
halaga kaysa sa isang kurso sa kolehiyo na walang 
Bibliya.” (The New Dictionary of Thoughts, p. 46) 
Sumulat si John Quincy Adams tungkol sa Bibliya: 
“Sa lahat ng aklat sa daigdig, ito ang panguna- 
hing nakatutulong upang ang mga tao ay maging 
mabuti, marunong, at maligaya.”--Letters of John 
Quincy Adams to His Son, 1849, p. 9. 

Tumpak ayon sa siyensiya. Hindi mapupulaan 
ang pagiging tumpak ng Bibliya may kaugnayan sa 
siyensiya. Inilalarawan man nito ang pagkakasu- 
nud-sunod ng mga pangyayari nang ihanda ang 
lupa upang panahanan ng tao (Gen 1:1-31), tinutu- 
koy ang lupa bilang bilog at nakabitin sa “wala” (Job 
26:7: Isa 40:22), inuuri ang kuneho bilang ngumu- 
nguya ng dating kinain (Lev 11:6), o sinasabing “ang 
kaluluwa ng laman ay nasa dugo” (Lev 17:11-14), 
ang Bibliya ay kaayon ng siyensiya. 

Mga kultura at mga kaugalian. Tumpak ang lahat 
ng sinasabi ng Bibliya hinggil sa mga kultura at 
mga kaugalian ng mga tao. Tungkol naman sa puli- 
tika, palaging tinutukoy ng Bibliya ang isang taga- 
pamahala ayon sa kaniyang wastong titulo noong 
panahon ng pagsulat. Halimbawa, sina Herodes An- 
tipas at Lisanias ay tinutukoy bilang mga taga- 
pamahala ng distrito (mga tetrarka), si Herodes 
Agripa (Il) bilang hari, at si Galio naman bilang 
proconsul. (Luc 3:1, Gaw 25:13, 18:12) Pangkarani- 
wan noong panahong Romano ang mga martsa ng 
tagumpay ng nanalong mga hukbo, kung saan ipi- 
naparada nila ang kanilang mga bihag. (2Co 2:14) 


BIBLIYA 


Ang pagkamapagpatuloy sa mga estranghero, ang 
paraan ng pamumuhay ng mga taga-Silangan, ang 
paraan ng pagbili ng pag-aari, ang legal na mga pa- 
mamaraan sa paggawa ng mga kontrata, at ang 
pagtutuli na ginagawa ng mga Hebreo at ng iba 
pang grupo ng mga tao ay binabanggit sa Bibliya, at 
tumpak ang sinasabi ng Bibliya hinggil sa lahat ng 
detalyeng ito.---Gen 18:1-8, 23:7-18; 17:10-14: Jer 9: 
25, 26. 

Pagkatahasan. Ang mga manunulat ng Bibliya ay 
nagpamalas ng pagkatahasan na hindi makikita sa 
ibang sinaunang manunulat. Sa pasimula pa lamang, 
prangkahang iniulat ni Moises ang kaniyang sariling 
mga pagkakasala at pati ang mga pagkakasala at ka- 
malian ng kaniyang bayan, isang kaugaliang sinu- 
nod ng iba pang mga Hebreong manunulat. (Exo 14: 
11, 12, 32:1-6, Bil 14:1-9, 20:9-12, 27:12-14: Deu 
4:21) Ang mga kasalanan ng prominenteng mga tao 
gaya nina David at Solomon ay hindi pinagtakpan 
kundi iniulat pa nga. (2Sa 11:2-27, 1Ha 11:1-13) Ini- 
lahad ni Jonas ang kaniyang sariling pagsuway. (Jon 
1:1-3, 4:1) Ganito ring pagkatuwiran at pagkataha- 
san ang ipinamalas ng iba pang mga propeta. Kung 
paanong kinakitaan ng tapat na pag-uulat ang Heb- 
reong Kasulatan, gayunding saloobin ang ipinama- 
las ng mga manunulat ng Kristiyanong Griegong 
Kasulatan. Binanggit ni Pablo ang kaniyang dating 
makasalanang landasin sa buhay: ang hindi panana- 
tili ni Marcos sa gawaing pagmimisyonero, at pati 
ang mga kamalian ng apostol na si Pedro. (Gaw 22: 
19, 20; 15:37-39, Gal 2:11-14) Pinatitibay ng gayong 
prangkahan at tahasang pag-uulat ang ating pagti- 
tiwala na ang Bibliya ay tapat at totoo. 

Integridad. Pinatutunayan ng mga katibayan ang 
integridad ng Bibliya. Ang salaysay ng Bibliya ay 
may malapit na kaugnayan sa kasaysayan noong 
mga panahon ng pagsulat nito. Nagbibigay ito ng 
tuwiran at makatotohanang tagubilin sa pinaka- 
simpleng paraan. Ang kataimtiman at pagkamata- 
pat ng mga manunulat nito, ang matinding sigasig 
nila sa katotohanan, at ang pagiging napakaingat 
nila upang maiulat nang tumpak ang mga detalye 
ang siyang aasahan natin sa Salita ng katotohanan 
ng Diyos .—Ju 17:17. 

Mga hula. Kung mayroon mang isang aspekto na 
mag-isang makapagpapatunay na ang Bibliya ay ki- 
nasihang Salita ni Jehova, iyon ay ang mga hula 
nito. Napakaraming matatagal nang hula sa Bibliya 
ang natupad na. Para sa talaan ng ilan sa mga ito, 
tingnan ang aklat na “Lahat ng Kasulatan ay Kina- 
sihan ng Diyos at Kapaki-pakinabang,” p. 343-346. 

Preserbasyon. “Wala nang orihinal na mga su- 
lat ng Banal na Kasulatan ang umiiral sa ngayon. 
Gayunman, tiniyak ni Jehova na may mga kop- 
yang hahalili sa nalulumang mga orihinal. Gayun- 
din, mula noong panahon ng pagkatapon sa Ba- 


412 


bilonya at pagkatapos nito, dahil sa dumaraming 
komunidad ng mga Judio sa labas ng Palestina, ki- 
nailangan ang mas maraming kopya ng Kasulatan. 
Ang pangangailangang ito ay natugunan ng pro- 
pesyonal na mga tagakopya na nagpakaingat upang 
matiyak na tumpak ang kanilang sulat-kamay na 
mga manuskrito. Ang isa sa kanila ay si Ezra, “isang 
dalubhasang tagakopya ng kautusan ni Moises, na 
ibinigay ni Jehova na Diyos ng Israel.”--Ezr 7:6. 

Sa loob ng daan-daang taon, nagpatuloy ang pag- 
gawa ng sulat-kamay na mga kopya ng Kasulatan, 
anupat noong panahong iyon ay idinagdag pa rito 
ang Kristiyanong Griegong Kasulatan. Ang Banal 
na mga Akdang ito ay nagkaroon din ng mga salin 
o mga bersiyon sa ibang mga wika. Sa katunayan, 
natatangi ang Hebreong Kasulatan bilang ang kau- 
na-unahang importanteng aklat na isinalin sa ibang 
wika. Libu-libo pa sa mga manuskrito at mga bersi- 
yong ito ng Bibliya ang umiiral sa ngayon.---Ting- 
nan ang BERSIYON, MGA, MANUSKRITO NG BIBLIYA, MGA. 

Ang unang inimprentang Bibliya, ang Gutenberg 
Bible, ay inilimbag noong 1456. Sa ngayon, ang bi- 
lang ng naipamahaging Bibliya (buo man o ilang 
bahagi lamang) ay umabot na sa mahigit limang 
bilyong kopya sa mahigit na 3,000 wika. Naisagawa 
ito sa kabila ng matinding pagsalansang mula sa 
maraming grupo. Sa katunayan, mas maraming na- 
ging kaaway ang Bibliya kaysa sa alinmang aklat, 
ipinagbawal pa nga ng mga papa at mga konsilyo 
ang pagbabasa ng Bibliya sa ilalim ng parusang eks- 
komunikasyon. Libu-libong umiibig sa Bibliya ang 
namatay, at libu-libong kopya ng Bibliya ang sinu- 
nog. Ang isa sa mga naging biktima dahil sa pag- 
sisikap na maipreserba ang Bibliya ay ang taga- 
pagsalin na si William Tyndale, na nagsabi noong 
minsang makipagtalo siya sa isang klerigo: “Kung 
pahahabain pa ng Diyos ang buhay ko nang mara- 
ming taon, gagawin ko ang makakaya ko upang ma- 
higitan ng batang nag-aararo ang nalalaman mo sa 
Kasulatan. ”--Actes and Monuments, ni John Foxe, 
London, 1563, p. 514. 

Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat dahil sa 
patuloy na pag-iral ng Bibliya sa kabila ng gayong 
matinding pagsalansang ay nauukol kay Jehova, 
ang Tagapag-ingat ng kaniyang Salita. Kaya naman 
higit na nagiging makahulugan ang sinipi ng apos- 
tol na si Pedro mula sa propetang si Isaias: “Ang la- 
hat ng laman ay tulad ng damo, at ang lahat ng ka- 
luwalhatian nito ay tulad ng bulaklak ng damo: 
ang damo ay nalalanta, at ang bulaklak ay nalala- 
gas, ngunit ang pananalita ni Jehova ay namama- 
lagi magpakailanman.” (1Pe 1:24, 25; Isa 40:6-8) 
Kaya, sa ika-21 siglong ito, dapat tayong “magbigay- 
pansin dito na gaya ng sa isang lamparang lumili- 
wanag sa isang dakong madilim.” (2Pe 1:19, Aw 
119:105) Ang tao na ang “kaluguran ay sa kautusan 


413 


ni Jehova, at sa kaniyang kautusan ay nagbabasa 
siya nang pabulong araw at gabi” at nagsasagawa 
ng mga bagay na nababasa niya ang siyang uunlad 
at magiging maligaya. (Aw 1:1, 2: Jos 1:8) Para sa 
kaniya, ang mga kautusan, paalaala, utos, at hudis- 
yal na pasiya ni Jehova na nasa Bibliya ay “mas ma- 
tamis kaysa sa pulot-pukyutan,” at ang karunu- 
ngang natatamo mula roon ay “higit na nanasain 
kaysa sa ginto, oo, kaysa sa maraming dalisay na 
ginto,” sapagkat nangangahulugan ito ng kaniya 
mismong buhay.--Aw 19:7-10, Kaw 3:13, 16-18, 
tingnan ang KANON. 


BICRI. Ang Benjamitang ama o ninuno ng wa- 
lang-kabuluhang lalaki na nagngangalang Sheba 
na naghimagsik laban kay David. Sinuportahan ng 
mga Bicrita (mga Berita, KJ) si Sheba sa paghihi- 
magsik na ito.---2Sa 20:1-22. 


BICRITA, MGA. Lumilitaw na mga inapo ng 
Benjamitang si Bicri o mga miyembro ng kaniyang 
pamilya. Sinuportahan nila ang rebeldeng si “Sheba 
na anak ni Bicri” sa paghihimagsik nito laban kay 
Haring David.---2Sa 20:1, 2, 14, 15. 


BIDKAR [posible, Anak ni Deker]. Ayudante ni 
Jehu na naghagis sa bangkay ni Haring Jehoram ng 
Israel sa bukid ni Nabot “ayon sa salita ni Jehova.” 
--2Ha 9:25, 26. 


BIGKIS. Tingnan ang Garos, BUKLOD, BIGKIS. 
BIGOTE. Tingnan ang BALBAS. 
BIGTA. Isa sa pitong opisyal ng korte na isinu- 


go ni Haring Ahasuero upang dalhin sa harap niya 
ang kaniyang reyna, si Vasti.---Es 1:10, 11; tingnan 
ang OPISYAL NG KORTE. 


BIGTAN, BIGTANA. Isa sa dalawang bantay- 
pinto sa palasyo ng Persia na nakipagsabuwatan la- 
ban sa buhay ni Haring Ahasuero. Nalaman ni Mar- 
dokeo ang pakana, isiniwalat ito ni Reyna Esther sa 
hari, ibinitin si Bigtan, at ang insidenteng ito ay iti- 
nala sa maharlikang mga artsibo.---Es 2:21-23, 6:2. 


BIGVAI. 

1. Ninuno ng mga 2,000 “anak ni Bigvai” na bu- 
malik sa Jerusalem kasama ni Zerubabel noong 
537 B.C.E. (Ezr 2:1, 2, 14: Ne 7:19) Nang maglaon, 
noong 468 B.C.E., marami pa sa kaniyang mga ina- 
po ang naglakbay kasama ni Ezra.---Ezr 8:1, 14. 

2. Isa na pangunahing nakatalang kabilang sa 
mga bumalik sa Jerusalem mula sa pagkatapon sa 
Babilonya kasama ni Zerubabel.---Ezr 2:1, 2; Ne 7:7. 

3. Isa na may ganitong pangalan, o isang kinata- 
wan ng grupo ng pamilya na binanggit sa Blg. 1, na 
nagpatotoo sa “mapagkakatiwalaang kaayusan” ni 
Nehemias---Ne 9:38, 10:1, 16. 


BIHAG 


BIHAG. Isang indibiduwal na nasa pagkaalipin, 
pagkatapon, pagkakakulong, o nasa ilalim ng pagpi- 
gil, partikular na, isa na inagaw at tinangay bilang 
resulta ng digmaan. (Bil 21:1) Noong sinaunang pa- 
nahon, bukod pa sa binihag na mga alagang hayop, 
kadalasang kasama sa mga samsam sa digmaan 
ang taong-bayan ng nalupig na mga lunsod at mga 
teritoryo. (1Cr 5:21: 2Cr 14:14, 15, Am 4:10) Noong 
isang pagkakataon, tinangay ang kaban ng tipan bi- 
lang kamkam, anupat napakasama ng ibinunga nito 
sa mga Filisteong bumihag niyaon. (1Sa 4:11-5:12) 
Noon pa mang panahon ng mga patriyarka ay may 
mga pagtukoy na sa mga naging bihag: ang unang 
binanggit sa Bibliya ay si Lot, na iniligtas ni Abra- 
ham mula sa mga hukbo ni Kedorlaomer. (Gen 
14:14: 31:26, 34:25-29) Sa isang diwa, si Job, baga- 
man hindi biktima ng digmaan, ay nalagay sa isang 
“bihag na kalagayan” hanggang noong iligtas siya 
ni Jehova mula sa kaniyang kahapisan.---Job 42:10. 

Nang pumasok na ang mga Israelita upang ariin 
ang Lupang Pangako, lubusang itinalaga sa pagka- 
wasak ang ilang lunsod, pati na ang mga popula- 
syon ng mga ito, gaya halimbawa ng Jerico, ang 
unang bunga ng pananakop. (Jos 6:17, 21) Kapag bi- 
nibihag ng mga Israelita ang ibang mga lunsod na 
hindi nakatalaga sa pagkawasak, hindi sila pinahi- 
hintulutang gahasain ang mga babae gaya ng gina- 
gawa ng mga bansang pagano. Kung nais nilang 
mapangasawa ang isang babaing bihag, may ilang 
kahilingan na kailangan munang matugunan.---Pan 
5:11; Bil 31:9-19, 26, 27: Deu 21:10-14. 

Gayunman, kapag may mga kaaway na bansa na 
dumarating laban sa mga Israelita, kung minsan ay 
pinahihintulutan ni Jehova na madalang bihag ang 
kaniyang bayan kapag hindi sila tapat sa kaniya. 
(2Cr 21:16, 17; 28:5, 17; 29:9) Ang pinakakilalang 
mga halimbawa nito ay noong ikawalo at ikapitong 
siglo B.C.E., nang libu-libong Israelita ang itinapon 
bilang mga bihag ng mga Kapangyarihang Panda- 
igdig ng Asirya at Babilonya. (Tingnan ang PAGKA- 
BIHAG.) Inihula nina Ahias at Jeremias ang dumara- 
ting na pambansang kasakunaang ito. (1Ha 14:15, 
Jer 15:2) Nagbabala rin si Moises na ang kanilang 
mga anak na lalaki at mga anak na babae ay 'yaya- 
on tungo sa pagkabihag’ bilang parusa sa pagsuway 
kay Jehova, anupat idinagdag niya na kung magsi- 
sisi sila, sa kalaunan ay makababalik ang mga bihag 
na iyon. (Deu 28:41; 30:3) Patiunang nakita ni Solo- 
mon ang pagkabihag na resulta ng kawalang-kata- 
patan, at ipinanalangin niya na palayain nawa ni 
Jehova ang mga bihag kung magsisisi sila.---1Ha 
8:46-52: 2Cr 6:36-39: tingnan din ang 2Cr 30:9, Ezr 
9:7. 

Lubhang nagkakaiba-iba ang pagtrato sa mga bi- 
hag, anupat depende ito sa maraming kalagayan. 


BIHASANG MANGGAGAWA 


Kung minsan ay pinahihintulutan silang manatili sa 
sarili nilang lupain sa kundisyon na magbabayad 
sila ng tributo at hindi sila maghihimagsik laban sa 
kanilang bagong panginoon. (Gen 14:1-4: 2Sa 8:5, 6; 
2Ha 17:1-4) Kung minsan naman, pinahihintulutan 
ang nalupig na monarka na patuloy na maghari bi- 
lang isang basalyong hari, o kaya ay hinahalinhan 
siya. (2Ha 23:34, 24:1, 17) Sa ilang pagkakataon, 
malalaking bilang ng mga bihag ang pinatay, gaya 
niyaong 10,000 na inihagis mula sa isang malaking 
bato anupat “silang lahat ay nagkaluray-luray.” (2Cr 
25:12) Napakalupit at napakabuktot ng naging pag- 
trato ng ilang manlulupig sa mga bihag, anupat ibi- 
nibitin ang mga ito “sa pamamagitan lamang ng ka- 
nilang kamay” (Pan 5:12), pinuputulan ng mga ilong 
at mga tainga (Eze 23:25), binubulag sa pamamagi- 
tan ng nagbabagang mga bakal o dinudukit ang 
mga mata sa pamamagitan ng mga sibat o mga 
sundang (Huk 16:21, 1Sa 11:2, Jer 52:11), o 'nilalas- 
las ang mga babaing nagdadalang-tao" ng isang na- 
bihag na bayan. (Am 1:13) Ang sadistikong mga 
Asiryano, na partikular nang kilala sa kanilang la- 
bis-labis na kalupitan, ay inilalarawan sa mga ban- 
tayog bilang nagtatali ng kanilang mga bihag at 
pagkatapos ay binabalatan ang mga ito nang buhay. 

Ang mga bihag ay kadalasang kinukuha para 
sa puwersahang pagtatrabaho (2Sa 12:29-31: 1Cr 
20:3), ginagawang mga alipin, o ipinagbibili bilang 
kalakal (1Sa 30:1, 2, 2Ha 5:2, Isa 14:3, 4). Kadalasan 
ay natutuwa ang mga manlulupig na pagtali-taliin 
ang mga bihag sa leeg o sa ulo (ihambing ang Isa 
52:2), o igapos ang mga ito sa mga pangaw (2Ha 
25:7), at dalhin nang “hubad at nakatapak, at ang 
mga pigi ay hinubuan,” upang abahin at hiyain ang 
mga ito.--Isa 20:4. 

Ang paglaya at pagbabalik ng mga Judiong bihag 
ang maligayang tema ng maraming hula. (Isa 49: 
24, 25; Jer 29:14: 46:27: Eze 39:28, Os 6:11: Joe 3:1; 
Am 9:14; Zef 3:20) Inasahan din ng salmista ang 
pagdating ng panahon kapag “tinipong muli ni Je- 
hova ang mga nabihag sa kaniyang bayan.” (Aw 
14:7: 53:6: 85:1, 126:1, 4) Marami sa mga hulang 
ito ang natupad sa maliit na paraan mula noong 
537 B.C.E. at pagkatapos nito, nang isang nalabi ng 
mga bihag na napasailalim ng kontrol ng Imperyo 
ng Persia ang magsimulang humugos pabalik sa Je- 
rusalem upang muling itayo ang lunsod at ang da- 
kilang templo nito. (Ezr 2:1, 3:8, 8:35, Ne 1:2, 3; 7:6; 
8:17) May ilang kaaway ng bayan ni Jehova na par- 
tikular na binanggit bilang nakatalaga rin sa pagka- 
bihag, mga bansang gaya ng Babilonya (Isa 46:1, 2: 
Jer 50:1, 2), Ehipto (Jer 43:11, 12; Eze 30:17, 18), at 
Moab (Jer 48:46). 

Sumipi si Jesus mula sa Isaias 61:1, 2, anupat iki- 
napit niya ito sa kaniyang sarili bilang isa na isinu- 
go ni Jehova “upang mangaral ng pagpapalaya sa 


414 


mga bihag at ng pagpapanumbalik ng paningin sa 
mga bulag.” (Luc 4:16-21) Humalaw ang apostol na 
si Pablo ng mga ilustrasyon mula sa sinaunang ka- 
ugalian ng mga manlulupig na pagkuha ng mga bi- 
hag. (Efe 4:8, 2Co 10:5) Nakasaad sa huling aklat ng 
Bibliya ang ganitong simulain: “Kung ang sinuman 
ay nauukol sa pagkabihag, paroroon siya sa pagkabi- 
hag.”--Apo 13:10. 


BIHASANG MANGGAGAWA |sa Ingles, 
craftsman]. Isang taong may kasanayan sa isang 
manwal na trabaho o sining. Ang salitang Hebreo 
na charas' ay pinakamalimit na isinasalin sa pama- 
magitan ng pangkalahatang termino na “bihasang 
manggagawa,” ngunit kapag lumilitaw itong kasa- 
ma ng ilang partikular na materyal, ang parirala ay 
isinasalin nang mas espesipiko, halimbawa, “mang- 
gagawa sa kahoy at bakal” (Deu 27:15), “mga mang- 
gagawa sa kahoy at mga manggagawa sa bato” (2Sa 
5:11), “mang-uukit ng bakal,” “mang-uukit ng ka- 
hoy” (Isa 44:12, 13), gayundin bilang “panday” (1Sa 
13:19), at “mga manggagawa.” (Isa 45:16, sa Ingles, 
“manufacturers.”) Ang mga kadalubhasaang nasa 
ilalim ng katawagang “kasanayan sa paggawa” ay 
makikita pa sa paglalarawan kay Bezalel, na kasama 
ni Oholiab, ay isang manggagawa sa metal, maha- 
halagang bato, at kahoy at isang manghahabi at 
magtitina, anupat bihasa “sa bawat uri ng kasana- 
yan sa paggawa.”--Exo 35:30-35: tingnan din ang 
2Ha 12:11, 12. 

Maraming kasanayan, gaya ng paggawa ng mga 
kasangkapan, pagkakarpintero, paggawa ng laryo, 
pag-iikid, paghahabi, pagkikinis ng tela, at paggawa 
ng mga kagamitang luwad at alahas, ang dati ay 
mga simpleng gawaing-bahay na ginagawa ng ordi- 
naryong mga lalaki o mga babae. Gayunman, dahil 
sa pamimirmihan at pamumuhay nang magkakasa- 
ma sa isang lugar, nagsimula ang pagpapakada- 
lubhasa sa partikular na mga kasanayan. Bago pa 
man ang Baha, mayroon nang mga lalaking nakila- 
la bilang mga dalubhasa at bihasang manggagawa. 
(Gen 4:21, 22) Noong 617 B.C.E., dinalang bihag 
ni Nabucodonosor sa Babilonya ang mga bihasang 
manggagawa kasama ang mga prinsipe at mga 
inhinyerong pangmilitar mula sa Jerusalem. (2Ha 
24:14, 16: Jer 24:1, 29:2) Sa ilang nayon, ang mga 
bihasang manggagawa ng isang partikular na tra- 
baho ay nanirahang magkakasama sa iisang sek- 
siyon, kung saan nang maglaon ay bumuo sila ng 
mga samahan at nakilala dahil sa kanilang hanap- 
buhay at nagkaroon ng malaking impluwensiya sa 
mga gawain ng bayan. (Ne 3:8, 31, 32, 11:35, Jer 
37:21, Gaw 19:24-41) Walang gaanong naingatang 
mga detalye hinggil sa kung paano isinagawa ng 
mga dalubhasa at bihasang manggagawang ito ang 
kanilang mga gawain, maliban sa akda at gawang- 


415 


sining na nagmula sa Ehipto, na malinaw na nagla- 
larawan at nagpapakita ng iba't ibang bihasang 
manggagawa habang sila'y nagtatrabaho. 

Dahil nilakipan ng pagbabawal sa idolatriya ang 
Kautusan ni Moises, naingatan ang mga Judio mula 
sa pangkaraniwang sining noon na paggawa ng mga 
pigurin at mga katulad nito bilang mga bagay na pi- 
nag-uukulan ng debosyon. (Exo 20:4, Deu 4:15-18, 
27:15) Walang alinlangan naman, magkasabay na 
lumago sa mga bansang gaya ng Asirya at Babilo- 
nia ang pagsamba sa imahen at ang pag-unlad ng 
sining at pag-ukit. (Aw 115:2, 4-8, Isa 40:19, 20, 
44:11-20, 46:1, 6, 7: Jer 10:2-5) Ang paggawa ng 
mga pilak na dambana ni Artemis ay naging hanap- 
buhay noon ni Demetrio at ng kaniyang kapuwa 
mga bihasang manggagawa (o, artisano; sa Gr., te- 
khni'tai) sa Efeso.--Gaw 19:24-27. 

Para sa detalyadong pagtalakay sa iba't ibang 
kasanayan, tingnan ang indibiduwal na mga pak- 
sang gaya ng KARPINTERO, LARYO, MAGPAPALAYOK, 
MANGUNGULTI, MASON, PAGBUBURDA, PAGHAHABI, PAG- 
IKID; PAG-UKIT, PLATERO; at TINA, PAGTITINA. 


BIKAT-AVEN [Kapatagang Libis ng Pananakit 
(Bagay na Nakasasakit)]. Isang lugar o kapatagang 
libis na iniugnay sa Damasco at Bet-eden sa hula ni 
Jehova sa pamamagitan ni Amos na patiunang nag- 
sasabi ng pagkatapon ng bayan ng Sirya. (Am 1:5) 
Dahil walang anumang rekord ng isang Siryanong 
lunsod o bayan na may gayong pangalan, iniuug- 
nay ng ilang iskolar ang Bikat-aven sa Libis ng 
Beqa' sa pagitan ng mga kabundukan ng Lebanon 
at ng Anti-Lebanon. Ang inihulang paglipol sa mga 
tumatahan sa Bikat-aven ay maliwanag na nang- 
yari dahilan sa panlulupig ng Asiryanong si Ha- 
ring Tiglat-pileser III sa Sirya.---2Ha 16:9, 10. 


BILANG, AKLAT NG MGA. Ang ikaapat 
na aklat ng Pentateuch. Ang pangalan nito sa Taga- 
log ay hinalaw sa dalawang pagbilang sa mga anak 
ni Israel na binanggit sa aklat. Inilalahad nito ang 
mga pangyayaring naganap sa rehiyon ng Bun- 
dok Sinai, sa ilang noong panahong nagpapagala- 
gala ang Israel, at sa Kapatagan ng Moab. Panguna- 
hin na, ang salaysay ay sumasaklaw ng isang yugto 
na 38 taon at 9 na buwan, mula 1512 hanggang 
1473 B.C.E. (Bil 1:1, Deu 1:3, 4) Bagaman nauna sa 
iba pang mga pangyayaring inilahad sa aklat, ang 
mga kaganapang isinasalaysay sa Bilang 7:1-88 at 
9:1-15 ay naglalaan ng kaugnay na impormasyon 
na mahalagang bahagi ng aklat. 

Manunulat. Mula pa noong sinaunang mga pa- 
nahon, si Moises na ang kinikilalang manunulat ng 
aklat ng Mga Bilang. Sinusuportahan ito ng mara- 
ming katibayan sa mismong aklat. Walang anu- 
mang pahiwatig dito na may iba pang lugar na 


BILANG, AKLAT NG MGA 


pinanirahan ang Israel maliban sa Ehipto at pagka- 
tapos ay sa ilang. Sa pagkokomento tungkol sa kung 
kailan itinayo ang Hebron, ginamit ng manunulat 
ang Ehipsiyong lunsod ng Zoan upang matukoy ang 
panahong iyon. (Bil 13:22) Makatuwirang isipin na 
alam na alam ng isang taong tulad ni Moises kung 
gaano katanda ang Zoan, yamang 'tinuruan siya sa 
lahat ng karunungan ng mga Ehipsiyo.'---Gaw 7:22. 

Ang ilang utos na nakatala sa aklat ng Mga Bilang 
ay pantanging kumakapit sa mga kalagayan ng 
isang bansang laging lumilikas. Kabilang sa mga ito 
ang itinakdang kampamento ng bawat tribo (Bil 1: 
52, 53), ang pagkakasunud-sunod ng paghayo (2: 
9, 16, 17, 24, 31), at ang mga hudyat ng trumpeta 
para sa pagtitipon sa kapulungan at paglikas ng 
kampo (10:2-6). Gayundin, ang kautusan tungkol sa 
pagkukuwarentenas ay ibinagay sa buhay sa kam- 
po. (5:2-4) Ang iba pang mga utos ay isinaad sa pa- 
raang maikakapit sa hinaharap kapag naninirahan 
na sa Lupang Pangako ang mga Israelita. Ang ilan 
sa mga ito ay: ang paggamit ng mga trumpeta sa 
pagpapatunog ng mga panawagan sa pakikipagdig- 
ma (10:9), ang pagbubukod ng 48 lunsod para sa 
mga Levita (35:2-8), ang pagkilos na dapat gawin la- 
ban sa idolatriya at sa mga tumatahan sa Canaan 
(33:50-56), ang pagpili ng anim na kanlungang lun- 
sod, ang mga tagubilin sa paghawak sa mga kaso ng 
mga taong nag-aangking nakapatay nang di-sina- 
sadya (35:9-33), at ang mga kautusan may kinala- 
man sa pagmamana at pag-aasawa ng mga babaing 
tagapagmana (27:8-11: 36:5-9). 

Karagdagan pa, tiyakang binabanggit sa ulat na si 
Moises ang nagtala ng mga lugar na pinagkampu- 
han ng mga Israelita (Bil 33:2), at sinasabi rin sa 
pangwakas na mga salita ng aklat ng Mga Bilang na 
siya ang manunulat ng salaysay na it0.---36: 13. 

Autentisidad. Ang autentisidad ng aklat ay 
hindi mapag-aalinlanganan. Namumukod-tangi ito 
sa pagkatahasan. Hindi nito pinagtakpan ang ma- 
ling paggawi ng Israel at ang kanilang pagkatalo. 
(Bil 11:1-5, 10, 32-35, 14:2, 11, 45) Inilantad nito 
maging ang mga pagkakasala ni Moises mismo, ng 
kaniyang mga kapatid na sina Aaron at Miriam, at 
ng mga pamangkin niya na sina Nadab at Abihu. (3: 
3, 4; 12:1-15: 20:2-13) Sa maraming kaso, ang mga 
pangyayaring nakatala sa aklat ay muling isinalay- 
say sa Mga Awit (78:14-41: 95:7-11: 105:40, 41, 
106:13-33, 135:10, 11; 136:16-20). Sa pamamagitan 
ng kanilang pagtukoy sa mahahalagang pangyaya- 
ri at sa iba pang mga detalye sa Mga Bilang, ipina- 
kita nina Josue (4:12: 14:2), Jeremias (2Ha 18:4), Ne- 
hemias (9:19-22), David (Aw 95:7-11), Isaias (48:21), 
Ezekiel (20:13-24), Oseas (9:10), Amos (5:25), Mikas 
(6:5), ng Kristiyanong martir na si Esteban (Gaw 
7:36), ng mga apostol na sina Pablo (1Co 10:1-11) at 
Pedro (2Pe 2:15, 16), ng alagad na si Judas (tal 11), 


BILANG, AKLAT NG MGA 


at ng Anak ng Diyos (Ju 3:14, Apo 2:14) na tina- 
tanggap nila ang rekord na ito bilang bahagi ng ki- 
nasihang Salita ng Diyos. Nariyan din ang hula ni 
Balaam tungkol sa bituin na lalabas mula sa Jacob, 
na unang natupad nang maging hari si David at, 
nang maglaon, nang supilin niya ang mga Moabita 
at mga Edomita .--Bil 24:15-19, 2Sa 8:2, 13, 14. 


416 


Kahalagahan. Mariing ipinakikita ng aklat ng 
Mga Bilang na mahalaga ang pagsunod kay Jehova 
at ang paggalang sa kaniya at sa kaniyang mga 
lingkod, na kailangang magkaroon ng pananampa- 
lataya at magbantay laban sa mga taong di-maka- 
diyos (Bil 13:25-14:38; 22:7, 8, 22, 26:9, 10, Heb 3:7- 
4:11: 2Pe 2:12-16, Jud 11, Apo 2:14), na hindi dapat 


Isang makasaysayang salaysay na nagpapakita kung gaano ka- 
halaga na sundin si Jehova sa anumang kalagayan at igalang 
ang kaniyang mga kinatawan 


Sumasaklaw sa mga pangyayari noong kalakhang bahagi ng 
panahong nasa ilang ang Israel patungo sa Lupang Pangako 


Inirehistro at inorganisa ang mga tribo ng Israel 


Mga isang taon pagkatapos ng Pag-alis mula sa Ehipto, 
inirehistro ang lahat ng lalaking Israelita na 20 taong gu- 
lang pataas, maliban sa mga Levita (1:1-49) 


Ang bawat tatlong-tribong pangkat ay inatasan ng dakong 
pagkakampuhan at ng puwesto sa pagkakasunud-sunod 
ng paghayo (2:1-34) 

Ibinukod ang mga Levita upang maging katulong ng mga 
saserdote, inirehistro ang lahat ng Levita na mahigit sa 
isang buwan ang edad, kinuha sila ni Jehova kapalit ng 
mga panganay ng iba pang mga tribo (3:1-51) 

Ang mga supling na lalaki nina Kohat, Gerson, at Merari, 
tatlong anak ni Levi, na may edad na mula 30 hanggang 
50 ay binilang at binigyan ng mga atas na paglilingkod 
(4:1-49) 

Kinunan ng isa pang sensus ang mga Israelita di-katagalan 
bago sila pumasok sa Lupang Pangako (26:1-65) 

Ang mga Israelita ay binigyan ng Diyos ng mga utos 
may kinalaman sa kanilang pagsamba at sa kani- 
lang pakikitungo sa isa't isa 

nilahad ang mga kahilingan sa mga Nazareo (6:1-21) 

pinangilin ang Paskuwa: may ginawang probisyon upang 
ang sinumang marumi o naglalakbay sa malayo ay ma- 
kapangilin nito isang buwan pagkaraan ng Nisan 14 

9:1-14) 

binigay ang iba't ibang tuntunin may kinalaman sa mga 

ungkulin at mga pribilehiyo ng mga saserdote at mga 

Levita, kasama ang paghahanda ng tubig na panlinis at 

ang mga paggagamitan nito (18:1-19:22) 

tinala ang mga handog na dapat ihandog bawat araw, 

uwing Sabbath, sa pasimula ng bawat buwan, sa pana- 

hon ng mga kapistahan, at sa ikapitong buwan (28:1- 

29:40) 

sinulat ang mga utos ni Jehova na umuugit sa mga pana- 

a (30:1-16) 

Ang mga nagkasala ay dapat magtapat at dapat magbayad 
sa pinagkasalahan (5:5-8) 

Itinakda ang paraan ng paghawak sa mga kaso kapag ang 
isang asawang babae ay pinaghihinalaan ng lihim na pa- 
ngangalunya (5:11-31) 

Gumawa ng mga kaayusan may kaugnayan sa anim na 
kanlungang lunsod (35:9-34) 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG MGA BILANG 


Hindi pinahalagahan ng mga Israelita ang mga pagla- 
laan ni Jehova, at sinuway nila ang kaniyang mga 
utos 
Nagreklamo ang bayan may kinalaman sa pagkain ng man- 

na at ninasa nilang kumain ng karne: nang maglaan si 
Jehova ng pugo, marami ang naging napakasakim at pi- 
narusahan ng kamatayan (11:4-34) 

Pinaniwalaan nila ang masamang ulat ng sampung matata- 
kuting tiktik at ninais nilang bumalik sa Ehipto, kinaila- 
ngan ni Moises na makiusap para sa kanila (13:1-14:19) 

Nang ang mapaghimagsik na salinlahing iyon ay sentensi- 
yahang magpagala-gala at mamatay sa ilang, tinangka ng 
bayan na pumasok sa Lupang Pangako nang walang pag- 
sang-ayon ni Jehova, at natalo sila sa pakikipagdigma 
(14:26-45) 

Hindi iginalang ang nakikitang mga kinatawan ni Je- 
hova 
Nagsalita sina Miriam at Aaron laban kay Moises, pinakapi- 

tan ni Jehova ng ketong si Miriam (12:1-15) 


Sina Kora, Datan, Abiram, On, at ang 250 pinuno ay nagpi- 
san laban kina Moises at Aaron: pinuksa ni Jehova ang 
mga rebelde, at naging dahilan ito ng higit pang pagbu- 
bulung-bulungan: 14,700 pa ang namatay (16:1-50) 

Sa Kades, labis-labis na nagreklamo ang mga Israelita la- 
ban kina Moises at Aaron dahil sa kakapusan ng tubig: 
nang makahimalang maglaan si Jehova ng tubig, hindi pi- 
nabanal nina Moises at Aaron ang pangalan ni Jehova at 
sa gayo'y naiwala nila ang pribilehiyong makapasok sa 
Lupang Pangako (20:1-13) 

Ang mga Israelita ay nanghimagod at nagsalita laban kay 
Jehova at kay Moises: sinalot sila ng mga serpiyente, at 
marami ang namatay, namagitan si Moises para sa bayan, 
at ang sinumang nakagat ay maaaring maligtas sa pama- 
magitan ng pagtitig sa isang tansong serpiyente (21:4-9) 

Pinagpala ni Jehova ang Israel ngunit hiningi niya 
ang bukod-tanging debosyon ng bansa habang 
naghahanda silang pumasok sa Canaan 

Pinagtagumpay ni Jehova ang Israel laban sa hari ng Arad 
(21:1-3) 

Tinalo ng Israel sina Sihon at Og, at inari nila ang lupain 
ng mga ito (21:21-35) 

Inupahan ni Balak si Balaam upang sumpain ang mga Isra- 
elita, ngunit pinilit siya ni Jehova na pagpalain ang Israel 
(22:2-24:25) 

Ibinuyo ng mga babaing Moabita ang mga lalaking Israelita 
sa idolatriya at pakikiapid: 24,000 ang pinatay dahil sa 
gayong pagkahulog sa apostasya, tumigil si Jehova nang 
ipakita ni Pinehas na hindi niya pahihintulutang magkaro- 
on ng kaagaw si Jehova (25:1-18) 


417 


ilagay si Jehova sa pagsubok dahil sa kawalang- 
pananampalataya (Bil 21:5, 6; 1Co 10:9) at na dapat 
iwasan ang pagbubulung-bulungan (Bil 14:2, 36, 37; 
16:1-3, 41; 17:5, 10, 1Co 10:10, 11) at ang seksuwal 
na imoralidad (Bil 25:1-9: 31:16: 1Co 10:6, 8). Ipina- 
babanaag ng mga pakikitungo ni Jehova sa Israel 
ang kaniyang dakilang kapangyarihan, awa, at ma- 
ibiging-kabaitan, gayundin ang kaniyang pagiging 
mabagal sa pagkagalit, bagaman hindi niya iniuu- 
rong ang kaparusahan kapag ito'y nararapat. (Bil 
14:17-20) Karagdagan pa, ang posisyon at minister- 
yo ni Moises (Bil 12:7; Heb 3:2-6), ang makahima- 
lang paglalaan ng tubig mula sa batong-limpak (Bil 
20:7-11: 1Co 10:4), ang pagtataas ng tansong serpi- 
yente (Bil 21:8, 9: Ju 3:14, 15), at ang tubig na pan- 
linis (Bil 19:2-22: Heb 9:13, 14) ay nagsilbing maka- 
hulang mga larawan na natupad kay Kristo Jesus. 

Ang ulat ay naglalaan ng materyal na nakatutu- 
long upang maunawaan ang ibang mga kasulatan. 
Ipinakikita nito kung ano ang saligan ng Judeanong 
si Haring Hezekias sa pagdaraos ng Paskuwa noong 
Ziv (Iyyar) 14, sa halip na noong Nisan (Abib) 14. 
(Bil 9:10, 11; 2Cr 30:15) Dahil sa kumpletong pagta- 
lakay nito hinggil sa pagka-Nazareo (Bil 6:2-21), na- 
uunawaan natin kung bakit hindi dapat magpagupit 
ng buhok sina Samson at Samuel (Huk 13:4, 5; 1Sa 
1:11) at kung bakit hindi dapat uminom ng nakala- 
langong inumin si Juan na Tagapagbautismo. (Luc 
1:15) Para sa iba pang mga halimbawa, paghambi- 
ngin ang Bilang 2:18-23 at Awit 80:2, Bilang 15:38 
at Mateo 23:5, Bilang 17:8-10 at Hebreo 9:4, Bilang 
18:26 at Hebreo 7:5-9, Bilang 18:31 at 1 Corinto 9: 
13, 14; Bilang 28:9, 10 at Mateo 12:5. 


BILANG, NUMERO. Sa sinaunang Hebreo, 
ang mga bilang ay isinusulat nang buo. Ilang pana- 
hon pagkaraan ng pagkatapon sa Babilonya, sinu- 
nod ng mga Judio ang kaugalian ng paggamit sa 
mga titik ng kanilang alpabeto bilang mga sagisag 
ng mga numero. Gayunman, hindi lumilitaw kahit 
sa Hebreong mga manuskrito ng Bibliya pagkaraan 
ng pagkatapon ang gayong pamamaraan. Ang isa 
sa pinakamatatandang ispesimen ng sulat Hebreo 
ay ang inskripsiyong nakuha sa paagusan ng tubig 
ng Siloam (malamang na mula sa panahon ng pag- 
hahari ni Hezekias [745-717 B.C.E.]), kung saan ang 
mga sukat ay nakasulat nang kumpleto. Kapag isi- 
nulat nang buo ang mga bilang, ito ay nagbibigay 
ng karagdagang antas ng katumpakan at pagkama- 
aasahan sa mga manuskrito ng Hebreong Kasula- 
tan, na maraming ulit nang kinopya, yamang sa 
pagkopya ay karaniwan nang mas madaling mag- 
kamali sa isang numero kaysa sa isang salita. 

Sa Hebreo, ang mga bilang na mahigit sa sampu 
ay kombinasyon ng mga salita, halimbawa ay 12 
(dalawa at sampu) (Gen 14:4), maliban sa 20 na an- 


BILANG, NUMERO 


yong pangmaramihan ng sampu; ang 30 ay sali- 
tang pangmaramihan na halaw sa tatlo, ang 40 ay 
salitang pangmaramihan na halaw sa apat, at patu- 
loy. Ang isang daan ay isang hiwalay na salita, ang 
200 naman ay doblihang anyo nito. Ang iba pang 
“daan-daan” o “dadaanin” ay binubuo ng dalawang 
salita, gaya ng 300. Ang pinakamataas na bilang na 
tinumbasan ng isang salitang Hebreo ay 20,000, 
ang doblihang anyo ng 10,000 (laksa). Ang mas ma- 
lalaking bilang naman ay kombinasyon ng mga sa- 
lita. Halimbawa, sa 1 Cronica 5:18 ang bilang na 
44,760 ay, sa literal, apatnapu at apat na libo at pi- 
tong daan-daan at animnapu. Ang isang milyon ay 
isinusulat na isang libong libu-libo. (2Cr 14:9) Pi- 
nagpala si Rebeka ng kaniyang pamilya, na sinasa- 
bi: “O ikaw, kapatid namin, ikaw nawa ay ma- 
ging libu-libong sampung libo [sa literal, libu-libong 
laksa-laksa].” (Aktuwal na umabot nang milyun- 
milyon ang mga inapo ni Rebeka.) (Gen 24:55, 60) 
Sa pangitain ni Daniel, ipinakikitang nakatayo sa 
harap ni Jehova ang “sampung libong tigsasampung 
libo [sa literal, isang laksang laksa-laksa].”---Dan 
7:10. 

Paminsan-minsan ang mga bilang ay ginagamit 
sa pagtantiya, anupat nasa anyong mga buong bi- 
lang, halimbawa ay sa Awit 90:10, kung saan bina- 
banggit ng salmista ang hangganang edad ng tao, 
at posibleng gayundin sa 1 Hari 19:18 (7,000 na hin- 
di yumukod kay Baal) at sa 2 Cronica 14:9 (isang 
milyong Etiope na tinalo ni Asa). 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan ang mga nu- 
mero ay karaniwan nang isinusulat nang buo. Sa 
mga manuskritong Sinaitic at Alexandrine, ang bi- 
lang ng “mabangis na hayop” ay nakasulat nang 
buo.--Apo 13:18. 

Walang Numerolohiya sa Bibliya. Yamang 
ang Bibliya ay isang aklat kapuwa ng kasaysayan at 
hula, ang binanggit na mga bilang dito ay maaaring 
literal o makasagisag. Karaniwan na, isinisiwalat ng 
konteksto kung sa anong diwa ginagamit ang isang 
bilang. May ilang bilang na madalas na lumilitaw sa 
Bibliya sa makatalinghaga, makalarawan, o maka- 
sagisag na diwa, at sa gayong mga kaso ay mahala- 
gang maunawaan ang kahulugan ng mga ito upang 
maunawaan ang teksto. Gayunman, ang paggamit 
na ito ng Bibliya sa mga bilang ay hindi dapat ipag- 
kamali sa numerolohiya, kung saan iniuugnay sa 
okulto ang mga bilang, mga kombinasyon ng mga 
ito, at ang mga suma total ng mga ito. Lumilitaw na 
nagmula sa sinaunang Babilonya ang numerolohi- 
ya at hinahatulan iyon ng Diyos kasama ng iba pang 
mga anyo ng panghuhula.---Deu 18:10-12. 

Tatalakayin natin sa mga sumusunod ang ilan sa 
makasagisag na paggamit sa partikular na mga bi- 
lang na madalas gamitin sa Bibliya. 


BILANG, NUMERO 


Isa. Kapag ginagamit sa makasagisag na para- 
an, ang bilang na ito ay nagpapahiwatig ng pagiging 
iisa, pagiging natatangi, gayundin ng pagkakaisa at 
pagkakasuwato sa layunin at pagkilos. “Si Jehova na 
ating Diyos ay iisang Jehova,” ang sabi ni Moises. 
(Deu 6:4) Siya lamang ang Soberano. Siya ay nata- 
tangi. Hindi niya ibinabahagi sa iba ang kaniyang 
kaluwalhatian, di-gaya sa kaso ng mga paganong 
trinitaryong diyos. (Gaw 4:24: Apo 6:10, Isa 42:8) 
Nagkakaisa si Jehova at si Jesu-Kristo sa layunin at 
gawain (Ju 10:30) at ang mga alagad ni Kristo ay 
dapat na may lubusang pakikipagkaisa sa Diyos, sa 
kaniyang Anak, at sa isa't isa. (Ju 17:21, Gal 3:28) 
Ang gayong pagkakaisa ay maipaghahalimbawa sa 
kaayusan sa pag-aasawa.--Gen 2:24: Mat 19:6, Efe 
5:28-32. 

Dalawa. Madalas lumitaw ang bilang na dala- 
wa sa mga legal na usapin. Mas matibay ang pato- 
too kapag magkasuwato ang salaysay ng dalawang 
saksi. Dalawang saksi, o kaya'y tatlo, ang kailangan 
upang mapagtibay ang isang usapin sa harap ng 
mga hukom. Ang simulaing ito ay sinusunod din sa 
kongregasyong Kristiyano. (Deu 17:6; 19:15, Mat 
18:16, 2Co 13:1, 1Ti 5:19, Heb 10:28) Sinunod ng 
Diyos ang simulaing ito nang iharap niya ang kani- 
yang Anak sa mga tao bilang Tagapagligtas ng 
sangkatauhan. Sinabi ni Jesus: “Sa inyong sariling 
Kautusan ay nakasulat, 'Ang patotoo ng dalawang 
tao ay totoo.’ Isa ako na nagpapatotoo tungkol sa 
aking sarili, at ang Ama na nagsugo sa akin ay nag- 
papatotoo tungkol sa akin.”--Ju 8:17, 18. 

Kapag makalawang ulit na ginawa ang isang 
bagay--halimbawa, inulit ang isang kapahayagan 
o pangitain, kahit na sa magkatulad lamang na pa- 
raan--matibay na pinatutunayan nito na tiyak at 
totoo ang bagay na tinutukoy (gaya sa panaginip ni 
Paraon tungkol sa mga baka at mga uhay ng butil: 
Gen 41:32). Puno ng paralelismo ng mga kaisipan 
ang tulang Hebreo sa Bibliya, anupat higit na naiti- 
timo ng mga iyon sa isip ang ipinahahayag na mga 
katotohanan at kasabay nito ay nililinaw ang mga 
punto sa pamamagitan ng iba't ibang pananalita sa 
paralelismo.---Tingnan ang Aw 2, 44, at iba pa. 

Sa hula ni Daniel, isang partikular na hayop na 
may “dalawang sungay” ang sumagisag sa tam- 
balang pamamahala ng Imperyo ng Medo-Persia. 
--Dan 8:20, 21, ihambing ang Apo 13:11. 

Tatlo. Bagaman ang patotoo ng dalawang saksi 
sa iisang usapin ay sapat nang katibayan para sa le- 
gal na pagkilos, mas matibay ang patotoo kapag tat- 
lo ang nagbigay nito. Samakatuwid, ang bilang na 
tatlo ay ginagamit kung minsan upang magpahi- 
watig ng tindi, pagdiriin, o karagdagang puwersa. 
“Ang panali na tatlong-ikid ay hindi madaling ma- 
patid.” (Ec 4:12) Nagsilbing pagdiriin ang tatlong be- 


418 


ses na pagtatanong ni Jesus kay Pedro matapos 
siyang ikaila nito nang tatlong ulit. (Mat 26:34, 75, 
Ju 21:15-17) Ang pangitain ni Pedro kung saan si- 
nabi sa kaniya na kumain mula sa lahat ng uri ng 
hayop, kabilang na yaong marurumi ayon sa Kau- 
tusan, ay idiniin nang ibigay ito sa kaniya nang tat- 
long beses. Walang alinlangan na dahil dito, nang 
tanggapin ni Cornelio at ng sambahayan nito ang 
mabuting balita, mas madaling naunawaan ni Pedro 
na ibinabaling na noon ng Diyos ang kaniyang pan- 
sin sa di-tuling mga tao ng mga bansa, na itinutu- 
ring na marumi ng mga Judio.--Gaw 10:1-16, 28- 
35, 47, 48. 

Ang sukdulang kabanalan at kalinisan ni Jehova 
ay idiniriin ng sinabi ng makalangit na mga nila- 
lang: “Banal, banal, banal si Jehova.” (Isa 6:3, Apo 
4:8) Bago alisin sa trono ang huling makalupang 
hari na mula sa linya ni David, sinabi ni Jehova: “Ka- 
gibaan, kagibaan, kagibaan ang gagawin ko roon. 
Kung tungkol din dito, hindi nga iyon aariin ninu- 
man hanggang sa dumating siya na may legal na 
karapatan, at ibibigay ko iyon sa kaniya.” Dito ay 
mariin niyang ipinakita na walang Davidikong hari 
na uupo sa trono sa Jerusalem sa kaniyang panga- 
lan--lubusang mababakante ang trono---hanggang 
sa dumating ang panahon ng Diyos upang itatag 
ang kaniyang Mesiyas sa kapangyarihan ng Kahari- 
an. (Eze 21:27) Ang tindi ng mga kaabahang sasapit 
sa mga naninirahan sa lupa ay inihula sa pamama- 
gitan ng tatlong beses na pag-ulit sa pananalitang 
“sa aba.”--Apo 8: 13. 

Apat. Ang apat ay isang bilang na nagpapa- 
hiwatig kung minsan ng pagiging pansansinukob 
o pagiging parisukat sa simetriya at anyo. Masu- 
sumpungan ito nang tatlong ulit sa Apocalipsis 7:1. 
Doon, ang “apat na anghel” (lahat niyaong may ha- 
wak sa “apat na hangin,” anupat nakahanda para sa 
lubusang pagpuksa) ay nakatayo sa “apat na sulok” 
ng lupa (maaari nilang pakawalan ang mga hangin 
nang pahilis o diyagonal, at walang bahagi ng lupa 
ang makaliligtas). (Ihambing ang Dan 8:8, Isa 11:12, 
Jer 49:36, Zac 2:6, Mat 24:31.) Ang Bagong Jerusa- 
lem ay “parisukat,” anupat magkakasukat ang bawat 
dimensiyon, at sa katunayan ay hugis-kubiko. (Apo 
21:16) Masusumpungan sa Zacarias 1:18-21, 6:1-3 
at Apocalipsis 9:14, 15 ang iba pang makasagisag na 
mga pananalita na gumagamit ng bilang na apat. 

Anim. Kung minsan, ang bilang na ito ay lu- 
malarawan sa di-kasakdalan. Ang bilang ng “maba- 
ngis na hayop” ay 666 at tinatawag na “bilang ng 
isang tao,” anupat ipinahihiwatig na may kaugna- 
yan ito sa di-sakdal at makasalanang tao, at waring 
sumasagisag ito sa pagiging di-sakdal niyaong kina- 
katawanan ng “mabangis na hayop.” Samakatuwid, 
itinatampok ng bilang na anim na inulit hanggang 


419 


ikatlong antas (anupat ang anim ay nasa posisyon 
ng yunit, sasampuin at dadaanin) ang di-kasakda- 
lan at kakulangan niyaong kinakatawanan o inilala- 
rawan ng hayop.--Apo 13:18. 

Pito. Malimit na ginagamit sa Kasulatan ang 
pito upang magpahiwatig ng pagiging kumpleto. 
Kung minsan ay tumutukoy ito sa pagtapos sa isang 
gawain. O maaari itong tumukoy sa kumpletong sik- 
lo ng mga bagay-bagay ayon sa itinatag o ipinahin- 
tulot ng Diyos. Tinapos ni Jehova ang kaniyang ga- 
wain may kinalaman sa lupa sa loob ng anim na 
araw ng paglalang at nagpahinga siya sa ikapitong 
araw, sa pamamagitan nito ay nagbigay siya ng pa- 
risan para sa buong kaayusan ng Sabbath, mula sa 
pitong-araw na sanlinggo hanggang sa taon ng Ju- 
bileo na kasunod ng siklong pitong ulit na pitong 
taon. (Exo 20:10, Lev 25:2, 6, 8) Tigpitong araw ang 
Kapistahan ng Tinapay na Walang Lebadura at ang 
Kapistahan ng mga Kubol. (Exo 34:18, Lev 23:34) 
Madalas lumitaw ang pito may kaugnayan sa Levi- 
tikong mga alituntunin sa paghahandog (Lev 4:6; 
16:14, 19; Bil 28:11) at paglilinis.--Lev 14:7, 8, 16, 
27, 51: 2Ha 5:10. 

Makikita sa “pitong kongregasyon" ng Apocalipsis, 
at sa mga katangian ng mga ito, ang isang kumple- 
tong larawan ng lahat ng kongregasyon ng Diyos sa 
lupa.--Apo 1:20-3:22. 

Ipinahihiwatig ng “pitong ulo” ng “mabangis na 
hayop” (Apo 13:1) kung hanggang sa anong antas 
pahihintulutang umiral ang hayop. Bagaman ang 
“kulay-iskarlatang mabangis na hayop” ay tinata- 
wag na “ikawalong” hari, nagmula ito sa pito at hin- 
di umiral nang hiwalay sa mabangis na hayop na 
may pitong ulo (Apo 17:3, 9-11), gaya rin ng “lara- 
wan” ng “mabangis na hayop.” (Apo 13:14) Sa katu- 
lad na paraan, ang “mabangis na hayop" na may da- 
lawang sungay sa totoo ay umiral na kasabay at 
kaugnay ng orihinal na “mabangis na hayop” anu- 
pat ang “marka” niyaon ay sinisikap nitong ilagay sa 
lahat ng tao.—Apo 13:11, 16, 17. 

Nagpakita si Jehova ng mahabang pagtitiis sa Is- 
rael ngunit binabalaan niya sila na kung sa kabila 
ng kaniyang disiplina ay ipagwawalang-bahala nila 
siya, parurusahan niya sila nang “pitong ulit,” sa- 
makatuwid nga, nang lubusan, dahil sa kanilang 
mga kasalanan.--Lev 26:18, 21, 28. 

Sa makasaysayang mga bahagi ng Kasulatan, 
malimit na lumilitaw ang pito upang magpahiwatig 
ng pagiging kumpleto, o ng paggawa sa isang gawa- 
in nang lubusan. Nagpamalas ang mga Israelita ng 
lubos na pananampalataya at pagsunod sa pama- 
magitan ng paghayo sa palibot ng Jerico sa loob ng 
pitong araw, anupat nilibot nila iyon nang pitong 
ulit noong ikapitong araw, at pagkatapos niyaon ang 
pader ng lunsod ay bumagsak. (Jos 6:2-4, 15) Nag- 


BILANG, NUMERO 


pakita si Elias ng lubos na pananampalataya sa 
bisa ng kaniyang panalangin sa Diyos nang utusan 
niya ang kaniyang lingkod na umahon sa Bun- 
dok Carmel upang tumingin sa kalangitan nang pi- 
tong ulit bago lumitaw ang isang ulap-ulan. (1Ha 
18:42-44) Kinailangan ni Naaman na ketongin na 
maligo nang pitong ulit sa Ilog Jordan. Bilang isang 
makapangyarihang heneral sa Sirya, kinailangan 
niyang magpamalas ng ganap na kapakumbabaan 
upang maisagawa ang pagkilos na ito na inireko- 
menda ng propetang si Eliseo, ngunit dahil sa kani- 
yang pagkamasunurin, nilinis siya ni Jehova. (2Ha 
5:10, 12) Sa matulain at mapuwersang paraan, ang 
kadalisayan, pagkakumpleto, kasakdalan, at kahusa- 
yan ng mga pananalita ni Jehova ay itinulad sa pi- 
lak na dinalisay sa tunawang hurno, na makapitong 
nilinis. (Aw 12:6) Ang awa ni Jehova ay dinadakila 
ng pananalitang: “Ang matuwid ay maaaring ma- 
buwal nang kahit pitong ulit, at tiyak na babangon 
siya.” (Kaw 24:16) Ipinahayag ng salmista na kara- 
pat-dapat Siya sa lahat ng papuri: “Pitong ulit kitang 
pinupuri sa isang araw. ”---Aw 119:164. 

Sagana ang aklat ng Apocalipsis sa makasagisag 
na paggamit ng bilang na pito may kaugnayan sa 
mga bagay ng Diyos at sa kaniyang kongregasyon, 
at gayundin sa mga bagay ng Kalaban ng Diyos, si 
Satanas na Diyablo, sa lubus-lubusang pakikipagla- 
ban nito upang salansangin ang Diyos at ang kani- 
yang bayan.---Apo 1:4, 12, 16: 5:1, 6; 8:2, 10:3: 12:3, 
13:1, 15:1, 7; 17:3, 10, at iba pang mga teksto. 

Ang pinaraming pito ay ginagamit sa isang naka- 
katulad na diwa ng pagiging kumpleto. Ang pitum- 
pu (sampung ulit na pito) ay makahulang ginagamit 
sa “pitumpung sanlinggo” sa hula ni Daniel tungkol 
sa pagdating ng Mesiyas. (Dan 9:24-27: tingnan ang 
PITUMPUNG SANLINGGO.) Dahil sa pagsuway sa Diyos, 
naging tiwangwang ang Jerusalem at Juda sa loob 
ng 70 taon “hanggang sa mabayaran ng lupain 
[nang lubusan] ang mga sabbath nito. ”---2Cr 36:21, 
Jer 25:11: 29:10, Dan 9:2, Zac 1:12, 7:5. 

Ang pitumpu't pito, na isang pag-uulit ng bilang 
na pito, ay katumbas ng pananalitang “habang pa- 
nahon” o “walang takda.” Pinayuhan ni Jesus ang 
mga Kristiyano na magpatawad sa kanilang mga 
kapatid sa gayong antas. (Mat 18:21, 22) Palibha- 
sa'y itinakda ng Diyos na sinumang pumatay kay 
Cain, na mamamaslang, ay “gagantihan nang pi- 
tong ulit,” ganito naman ang sinabi ni Lamec, na lu- 
militaw na pumatay ng isang tao bilang pagtatang- 
gol sa sarili: “Kung pitong ulit na ipaghihiganti si 
Cain, kung gayon si Lamec ay pitumpung ulit at 
pito.”--Gen 4:15, 23, 24. 

Walo. Ang bilang na walo ay ginamit din upang 
higit na idiin ang pagiging kumpleto ng isang bagay 
(anupat mas marami nang isa kaysa sa pito, ang 


BILANGGUAN 


karaniwang ginagamit na bilang para sa pagiging 
kumpleto), kaya naman kung minsan ay lumalara- 
wan ito sa kasaganaan. Tiniyak ni Jehova sa kani- 
yang bayan na ililigtas niya sila mula sa banta ng 
Asirya, anupat sinasabi na dapat magbangon laban 
sa Asiryano ng “pitong pastol, oo, [hindi lamang 
pito, kundi] walong duke mula sa mga tao.” (Mik 5:5) 
Bilang angkop na kasukdulan ng Kapistahan ng mga 
Kubol na panghuling kapistahan ng sagradong taon, 
ang ikawalong araw ay magiging isang banal na 
kombensiyon, kapita-pitagang kapulungan at isang 
araw ng lubusang kapahingahan.--Lev 23:36, 39, 
Bil 29:35. 

Sampu. Ang sampu ay bilang na nagpapahi- 
watig ng kalubusan, kabuuan, kalipunan, ang suma 
total ng lahat ng bumubuo sa isang bagay. Mapa- 
pansin din na kapag magkasamang ginagamit ang 
mga bilang na pito at sampu, ang pito ay kumaka- 
tawan sa bagay na mas mataas o nakahihigit at ang 
sampu naman ay kumakatawan sa isang bagay na 
nakabababa. 

Lubusang ipinahayag ng Sampung Salot na pina- 
sapit sa Ehipto ang mga kahatulan ng Diyos sa 
Ehipto---ang lahat ng kailangan upang lubusang hi- 
yain ang huwad na mga diyos ng Ehipto at upang 
palayain mula sa mga kamay ng Ehipto ang Israel 
na bayan ng Diyos. Ang “Sampung Salita” ang bu- 
mubuo sa mga saligang kautusan ng tipang Kautu- 
san, ang mga ito ay pinalalawak lamang ng mga 
600 iba pang batas, anupat nililinaw at ipinaliliwa- 
nag ang pagkakapit ng mga ito. (Exo 20:3-17: 34:28) 
Ginamit ni Jesus ang bilang na sampu sa ilan sa ka- 
niyang mga ilustrasyon upang ipahiwatig ang kabu- 
uan o ang hustong bilang ng isang bagay.---Mat 
25:1; Luc 15:8, 19:13, 16, 17. 

Ang isa sa mga hayop sa pangitain ni Daniel at 
ang ilang hayop na inilalarawan sa Apocalipsis ay 
may sampung sungay. Maliwanag na sumasagisag 
ang mga ito sa lahat ng kapangyarihan, o “mga 
hari,” sa lupa na bumubuo sa makahayop na kaayu- 
san. (Dan 7:7, 20, 24: Apo 12:3: 13:1: 17:3, 7, 12) 
Ang kalubusan ng pagsubok o yugto ng pagsubok 
na itinatalaga ng Diyos para sa kaniyang mga ling- 
kod o ipinahihintulot niyang danasin nila ay ipina- 
hahayag sa Apocalipsis 2:10: “Huwag kang matakot 
sa mga bagay na malapit mo nang pagdusahan. Na- 
rito! Patuloy na itatapon ng Diyablo ang ilan sa inyo 
sa bilangguan upang lubos kayong mailagay sa pag- 
subok, at upang magkaroon kayo ng kapighatiang 
sampung araw.” 

Labindalawa. Ang patriyarkang si Jacob ay 
nagkaroon ng 12 anak na lalaki, na naging mga 
pundasyon ng 12 tribo ng Israel. Sa ilalim ng tipang 
Kautusan, inorganisa ng Diyos ang kanilang mga 
supling upang maging bansa ng Diyos. Ang bi- 


420 


lang na 12 kung gayon ay waring lumalarawan sa 
isang kumpleto at timbang na kaayusang itinatag 
ng Diyos. (Gen 35:22, 49:28) Pumili si Jehova ng 
12 apostol, na bumubuo sa pangalawahing mga 
pundasyon ng Bagong Jerusalem, na itinayo sa iba- 
baw ni Jesu-Kristo. (Mat 10:2-4, Apo 21:14) May 
12 tribo ang “mga anak [ng espirituwal na] Israel,” 
at bawat tribo ay binubuo ng 12,000 miyembro. 
--Apo 7:4-8. 

Kung minsan ay makahulugan din ang pinara- 
ming 12. Nagtatag si David ng 24 na pangkat ng 
pagkasaserdote na maglilingkod nang halinhinan sa 
templong itinayo ni Solomon noong dakong huli. 
(1Cr 24:1-18) Nakatutulong ito sa pagkilala sa “dala- 
wampu't apat na matatanda” na nakaupo sa palibot 
ng trono ng Diyos, nadaramtan ng mapuputing 
panlabas na kasuutan at nakasuot ng mga korona. 
(Apo 4:4) Ang mga sumusunod sa yapak ni Jesu- 
Kristo, na kaniyang espirituwal na mga kapatid, ay 
pinangakuang magiging mga hari at mga saserdote 
sa langit kasama niya. Ang matatandang ito ay hin- 
di lamang ang mga apostol, na may bilang lamang 
na 12. Maliwanag na lumalarawan sila sa buong 
kalipunan ng “maharlikang pagkasaserdote,” ang 
144,000 (gaya ng inilalarawan ng 24 na pangkat 
ng mga saserdote na naglilingkod sa templo) sa ka- 
nilang mga katungkulan sa langit, bilang kinorona- 
hang mga hari at mga saserdote.---1Pe 2:9: Apo 7:4- 
8; 20:6. 

Apatnapu. Sa ilang kaso, ang mga yugto ng 
paghatol o pagpaparusa ay waring nauugnay sa bi- 
lang na 40. (Gen 7:4, Eze 29:11, 12) Binigyan ng 
40 araw ang Nineve upang magsisi. (Jon 3:4) Itina- 
tawag-pansin naman ng isa pang paggamit sa bi- 
lang na 40 ang isang pagkakatulad sa buhay ni 
Jesu-Kristo at ni Moises, na lumalarawan kay Kris- 
to. Kapuwa sila nag-ayuno sa loob ng 40 araw.---Exo 
24:18, 34:28: Deu 9:9, 11; Mat 4:1, 2. 


BILANGGUAN. Isang dakong kulungan ng 
isa na lilitisin o ng isa na nasumpungang nagkasa- 
la ng paglabag sa batas. Ganito ang mga kahulu- 
gan ng iba't ibang pananalita sa orihinal na wika 
na tumutukoy sa isang bilangguan, o piitan: “ba- 
hay na pabilog” (Gen 39:20, ihambing ang tlb sa 
Rbi8), “bahay ng imbakang-tubig” (Exo 12:29, tlb 
sa Rbi8), “bahay-kulungan” (Gen 42:19: 1Ha 22:27, 
Jer 52:11), “bahay ng mga bilanggo o ng mga naka- 
gapos” (Huk 16:21, Ec 4:14), “bahay ng mga panga- 
wan” (2Cr 16:10), “dako ng mga gapos” (Mat 11:2), 
“dako ng pagbabantay” (Mat 14:10), at “dakong ku- 
lungan o dako ng pag-oobserba” (Gaw 5:18). 

Sa gitna ng iba't ibang sinaunang mga tao, ka- 
bilang na ang mga Ehipsiyo, mga Filisteo, mga 
Asiryano, mga Babilonyo, at mga Persiano, ang 
pagbibilanggo ay isang paraan ng legal na pagpapa- 


421 


rusa. (Gen 39:20, Huk 16:25; 2Ha 17:4: Ezr 7:26: 
Jer 52:31-33) Ang mga bilanggo ay maaaring iga- 
pos ng mga pangaw at puwersahang pagtrabahuhin 
ng mabibigat na gawain, gaya ng paggiling. (Huk 
16:21, 2Ha 17:4, Aw 105:17, 18; Jer 52:11) Sa Ehip- 
to, maaaring ilagay ang isang pinagkakatiwalaang 
bilanggo (gaya ni Jose) upang mangasiwa sa ibang 
mga preso at atasang magsilbi sa mga bilanggo na 
dating may prominenteng posisyon bago sila naku- 
long.---Gen 39:21-40:4. 

Sa paanuman ay may mga bilangguan na mula 
pa noong ika-18 siglo B.C.E., sapagkat noon may- 
kamaliang ikinulong si Jose sa piitan na karug- 
tong ng “bahay ng pinuno ng tagapagbantay.” (Gen 
39:20, 40:3: 41:10) Lumilitaw na ang Ehipsiyong pi- 
itang ito ay may bartolina, o lungaw na kahugis ng 
isang imbakang-tubig, kung saan inilalagay ang 
ilang bilanggo.---Gen 40:15, 41:14; ihambing ang Isa 
24:22. 

Walang probisyon sa Kautusang Mosaiko para gu- 
mamit ng mga bilangguan bilang isang paraan ng 
pagpaparusa. Yamang ang katarungan ay dapat ila- 
pat nang mabilis (Jos 7:20, 22-25), mababasa natin 
sa Pentateuch na inilalagay lamang sa kulungan 
ang mga indibiduwal sa mga kasong nangangaila- 
ngan ng paglilinaw ng Diyos. (Lev 24:12; Bil 15:34) 
Gayunman, nang maglaon ay gumamit ang mga Is- 
raelita ng mga bilangguan. Halimbawa, ikinulong 
ang propetang si Jeremias sa “bahay-pangawan, sa 
bahay ni Jehonatan na kalihim.” Ang dakong kulu- 
ngang ito ay may “mga nakaarkong silid,” marahil 
ay mga selda sa bartolina. Napakasama ng mga ka- 
lagayan doon anupat nangamba si Jeremias na baka 
mamatay siya roon. (Jer 37:15-20) Dahil dito, inili- 
pat siya sa “Looban ng Bantay,” anupat doon ay bi- 
nibigyan siya ng pang-araw-araw na panustos na ti- 
napay, maaari siyang tumanggap ng mga panauhin 
at nakagawa siya ng mga transaksiyong pangnego- 
syo.--Jer 32:2, 8, 12, 37:21, tingnan din ang 1Ha 
22:27: 2Cr 16:10, Heb 11:36. 

Noong unang siglo C.E., ayon sa kaugaliang Ro- 
mano, ang mga tagapagbilanggo o mga bantay ang 
personal na nananagot para sa mga bilanggo. (Gaw 
12:19) Kaya naman ang tagapagbilanggo sa Filipos, 
sa pag-aakalang nakatakas ang kaniyang mga bi- 
langgo, ay handa nang magpatiwakal. (Gaw 16:27) 
Para sa seguridad, kadalasang naglalagay ng mga 
bantay sa mga pinto ng bilangguan, at maaaring 
ilagay sa mga pangawan ang mga paa ng mga bi- 
langgo o itanikala ang kanilang mga kamay sa ka- 
may ng mga nagbabantay sa kanila. (Gaw 5:23, 
12:6-10, 16:22-24) May ilang bilanggo na pinahintu- 
lutang tumanggap ng mga panauhin.--Mat 25:36, 
Gaw 23:35, 24:23, 27: 28:16-31, tingnan ang GAPOS, 
BUKLOD, BIGKIS, TAGAPAGBILANGGO. 


BILDAD 


Gaya nga ng inihula ni Kristo Jesus, marami sa 
kaniyang mga tagasunod ang dumanas ng pagkabi- 
langgo. (Luc 21:12, Gaw 26:10, Ro 16:7: Col 4:10: Heb 
10:34: 13:3) Habang nasa pagkatapon sa isla ng Pat- 
mos, isinulat ng apostol na si Juan na ang pagkabi- 
langgo ay patuloy na magiging isang paraan ng 
pag-usig sa mga Kristiyano.---Apo 2:10. 

Makasagisag na Paggamit. Sa makasagisag 
na diwa, ang “bilangguan” ay maaaring tumukoy sa 
isang lupain ng pagkatapon (gaya ng Babilonya) 
o sa isang kalagayan ng espirituwal na pagkaalipin 
o pagkakulong. (Isa 42:6, 7: 48:20, 49:5, 8, 9; 61:1, 
Mat 12:15-21, Luc 4:17-21, 2Co 6:1, 2) Bagaman ang 
mga espiritung nilalang na naging masuwayin no- 
ong mga araw ni Noe ay walang pisikal na mga ka- 
tawan na maaaring pigilan ng literal na mga gapos, 
nilimitahan naman ang kanilang gawain at nasa 
isang kalagayan na sila ng pusikit na kadiliman may 
kaugnayan sa Diyos na Jehova, anupat para silang 
nasa bilangguan. (1Pe 3:19, Jud 6; tingnan ang TAR- 
TARO.) Gayundin, ang kalaliman na doon ikukulong 
si Satanas sa loob ng isang libong taon ay isang “bi- 
langguan,” isang dako ng tulad-kamatayang pagka- 
gapos o pagkakulong.---Apo 20:1-3, 7. 


BILDAD. Isasa tatlong kasamahan ni Job, tina- 
tawag na Shuhita, isang inapo ni Shuah, na anak ni 
Abraham kay Ketura. (Job 2:11: Gen 25:2, 1Cr 1:32) 
Bilang ikalawang tagapagsalita sa tatlong yugto ng 
debate, kadalasan nang sinususugan ni Bildad ang 
pangkalahatang tema na inilatag ni Elipaz, ang ka- 
niyang mga pahayag ay mas maiikli at higit na na- 
kasasakit bagaman hindi kasintindi niyaong kay 
Zopar. Si Bildad ang unang nag-akusa na gumawa 
ng masama ang mga anak ni Job at sa gayon ay ka- 
rapat-dapat ang mga ito sa kapahamakang sumapit 
sa kanila. Taglay ang maling pangangatuwiran, gi- 
namit niya ang ilustrasyong ito: Kung paanong na- 
tutuyo at namamatay ang papiro at mga tambo 
kung walang tubig, gayundin ang “lahat niyaong 
lumilimot sa Diyos”--isang pangungusap na totoo 
sa ganang sarili, ngunit maling-mali sa pagpapahi- 
watig na kumakapit ito sa may-takot sa Diyos na si 
Job. (Job 8) Tulad ni Elipaz, may-kabulaanang itinu- 
ring ni Bildad na ang mga kapighatian ni Job ay ya- 
ong mga sumasapit sa balakyot: ‘hindi magkaka- 
roon ng kaapu-apuhan ni ng supling man” ang 
kawawang si Job, ang pahiwatig ni Bildad. (Job 18) 
Sa kaniyang ikatlong pahayag, na maikli ngunit 
doon ay sinabi ni Bildad na ang tao ay “isang uod” 
at “isang bulati” kaya naman marumi sa harap ng 
Diyos, nagwakas ang mga salitang “pang-aliw ng 
tatlong kasamahan ni Job. (Job 25) Nang bandang 
huli, si Bildad, kasama ng dalawa, ay tinagubilinan 
ng Diyos na maghandog ng haing sinusunog at hi- 
lingin kay Job na idalangin sila.---Job 42:7-9. 


BILEAM 


BILEAM [posible, Isa na Lumalamon]. Isang 
bayang nakaatas sa mga Levita na mula sa pamilya 
ni Kohat. Ibinigay ito sa kanila mula sa teritoryo ng 
kalahati ng tribo ni Manases na nasa K ng Ilog Jor- 
dan. (1Cr 6:70, LXX, “leblaam”) Hindi kabilang ang 
Bileam sa talaan ng mga lunsod ng mga Levita sa 
Josue 21:11-39. Gayunman, maraming iskolar ang 
naniniwala na dahil sa isang pagkakamali ng eskri- 
ba kung kaya naulit ang Gat-rimon sa talata 25 ka- 
palit ng Bileam. Waring ang Bileam ay ibang bay- 
bay ng Ibleam, anupat ang huling nabanggit ang 
mas malimit gamitin. 


BILGA [Lumiliwanag]. 

1. Ulo ng ika-15 sa 24 na pangkat ng ma- 
kasaserdoteng paglilingkod nang muling organisa- 
hin ni David ang paglilingkod sa santuwaryo.--1Cr 
24:1, 3, 14. 

2. Isang saserdote na bumalik sa Jerusalem ka- 
sama ni Zerubabel noong 537 B.C.E. (Ne 12:1, 5, 7) 
Sa sumunod na salinlahi, ang ulo ng kaniyang sam- 
bahayan sa panig ng ama ay si Samua.---Ne 12:12, 
18, 26. 


BILGAI [Lumiliwanag]. Isang saserdote, o ninu- 
no ng isang saserdote, na sumang-ayon sa tipan na 
isinaayos ni Nehemias.---Ne 10:1, 8. 


BILHA. 


1. Isa sa mga alilang babae sa sambahayan ni 
Laban na ibinigay niya sa kaniyang anak na si Ra- 
quel upang maging alilang babae nito noong mapa- 
ngasawa ito ni Jacob. (Gen 29:29) Naganap iyon sa 
Padan-aram, na nasa hilagaang matalampas na re- 
hiyon ng Mesopotamia. Sa paglipas ng panahon, 
nang manatiling baog si Raquel, ibinigay niya si Bil- 
ha kay Jacob bilang pangalawahing asawa, upang 
magkaanak siya sa pamamagitan ng kaniyang ali- 
lang babae, gaya ng ginawa ni Sara. (Gen 16:2) Sa 
ganitong paraan ay nagkapribilehiyo si Bilha na ma- 
ging ina ng dalawang anak na lalaki, sina Dan at 
Neptali, anupat ang mga inapo ng mga ito ang bu- 
muo ng 2 sa 12 tribo ng Israel. (Gen 30:3-8, 35:25; 
1Cr 7:13) Nang bumalik si Jacob sa lupain ng Cana- 
an, si Bilha, kasama ang kaniyang mga anak, ay 
personal na ipinakilala ni Jacob sa kakambal niyang 
si Esau. Pagkamatay ni Raquel, ang panganay na 
anak ni Jacob na si Ruben ay nakiapid kay Bilha. 
--Gen 35:22: 49:3, 4. 

2. Isang bayan ng tribo ni Simeon na nasa loob 
ng rehiyon ng Negeb sa Juda (1Cr 4:29), maliwanag 
na yaon ding Baala sa Josue 15:29. 


BILHAN. 
1. Unang nakatalang anak ni Shik Ezer, isang 
Horita.--Gen 36:20, 21, 27, 1Cr 1:42. 


422 


2. Anak ni Jediael, isang Benjamita. Ang pitong 
anak ni Bilhan ay mga ulo ng pamilya na ang mga 
inapo noong isang pagkakataon ay may bilang na 
17,200 “magigiting at makapangyarihang mga lala- 
ki.”--ICr 7:6, 10, 11. 


BILSAN. Isa sa mga prominenteng tao na bu- 
malik sa Jerusalem kasama ni Zerubabel, 537 B.C.E. 
- Ezr 2:2: Ne 7:7. 


BIMHAL. Isang ulo ng mga pinuno sa tribo ni 
Aser.--1Cr 7:30, 33, 40. 


BINEA. Isang inapo ng anak ni Saul na si Jona- 
tan, mula sa tribo ni Benjamin.--1ICr 8:33-37, 40, 
9:39-43. 


BINGI. 


BINHI. Ang Hebreong ze'ra' at ang Griegong 
sper ma, na parehong isinalin bilang “binhi,” ay ma- 
raming beses na lumilitaw sa Kasulatan at gina- 
gamit o ikinakapit sa sumusunod na mga diwa: 
(a) agrikultural at botanikal, (b) pisyolohikal, at 
(c) sumasagisag sa “supling.” 

Agrikultural, Botanikal. Agrikultura ang pa- 
ngunahing ikinabubuhay ng Israel, kaya naman 
maraming sinasabi ang Kasulatan tungkol sa pag- 
hahasik, pagtatanim, at pag-aani. Malimit banggitin 
ang “binhi,” at ang unang halimbawa ay sa ulat 
tungkol sa ikatlong araw ng paglalang. Iniutos ni Je- 
hova: “Sibulan ang lupa ng damo, pananim na nag- 
kakabinhi, mga namumungang punungkahoy na 
nagluluwal ng bunga ayon sa kani-kanilang uri, na 
may sariling binhi, sa ibabaw ng lupa.” (Gen 1:11, 
12, 29) Dito'y isiniwalat ng Maylalang ang kaniyang 
layunin na latagan ang lupa ng pananim na nagka- 
kabinhi, sa gayo'y mapananatili ang pagkasari-sari 
ng mga pananim na kaniyang nilikha, anupat ang 
bawat isa ay magluluwal “ayon sa uri nito” sa pama- 
magjitan ng sarili nitong binhi. 

Pisyolohikal. Sa Levitico 15:16-18 at 18:20, gi- 
namit ang terminong Hebreo na ze'a' sa pisyolohi- 
kal na diwa upang tumukoy sa semilyang inilabas. 
Sa Levitico 12:2, ang anyong causative ng pandi- 
wang zara” (maghasik) ay isinalin ng ilang bersi- 
yon gamit ang mga salitang Tagalog na “maglihi” 
o “magdalang-tao.” Sa Bilang 5:28 naman, isang ba- 
lintiyak na anyo ng zara” ang lumitaw kasama ng 
zera‘ at isinalin bilang “pangyayarihing magda- 
lang-tao sa pamamagitan ng semilya” (NW), “haha- 
sikan ng binhi” (Yg), “maglilihi ng binhi” (KJ). 

Makasagisag na Paggamit. Sa karamihan ng 
mga paglitaw nito sa Bibliya, ang salitang zeTa' 
ay ginamit upang tumukoy sa supling, o kaapu- 
apuhan. Sa Genesis 7:3, ikinapit ang terminong ito 
sa supling ng mga hayop. Sa Genesis 9:9 naman ay 


Tingnan ang PAGKABINGI. 


423 


mga taong supling ni Noe ang tinukoy, at sa Gene- 
sis 16:10 ay mga supling ng babaing si Hagar. Bi- 
lang tanda ng pakikipagtipan ng Diyos, inutusan ng 
Diyos si Abram at ang kaniyang likas na “binhi” na 
magpatuli.---Gen 17:7-11. 

Ang salitang Griego na sper'ma ay ginamit sa 
mga diwang kagaya ng Hebreong zera'. (Ihambing 
ang Mat 13:24, 1Co 15:38, Heb 11:11, Ju 7:42.) Gina- 
mit ni Jesu-Kristo ang kaugnay na salitang spo' ros 
(bagay na inihasik) upang sumagisag sa salita ng 
Diyos.---Luc 8:11. 

Isang Sagradong Lihim. Nang hatulan ng 
Diyos sina Adan at Eva, bumigkas siya ng isang 
hula na nagbigay-pag-asa sa kanilang mga supling. 
Sinabi niya sa serpiyente: “Maglalagay ako ng alitan 
sa pagitan mo at ng babae at sa pagitan ng iyong 
binhi at ng kaniyang binhi. Siya ang susugat sa iyo 
sa ulo at ikaw ang susugat sa kaniya sa sakong.” 
(Gen 3:15) Mula't sapol, ang pagkakakilanlan ng ipi- 
nangakong “binhi” ay isang sagradong lihim ng 
Diyos. 

Isiniwalat ng makahulang pananalitang ito na 
magkakaroon ng isang tagapagligtas na pupuksa sa 
malaking serpiyente at pangunahing kaaway ng 
Diyos, si Satanas na Diyablo. (Apo 12:9) Ipinahiwa- 
tig din nito na magkakaroon ng “binhi” ang Diyablo. 
Mangangailangan ng panahon upang mailuwal ang 
dalawang binhi at magkaroon ng alitan sa pagitan 
nila. 

Ang binhi ng Serpiyente. Kapag binabang- 
git ng Bibliya ang “binhi” sa makasagisag na diwa, 
mapapansin natin na hindi literal na mga anak, 
o mga supling, ang tinutukoy nito, kundi yaong 
mga tumutulad sa kanilang makasagisag na “ama” 
o nagtataglay ng kaniyang espiritu o disposisyon. 
Halimbawa, si Cain, ang unang anak nina Adan at 
Eva, ay isa sa mga supling ng Serpiyente. Nilinaw 
ito ng apostol na si Juan nang sumulat siya: “Ang 
mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diyablo ay 
makikilala dahil sa bagay na ito: Ang bawat isa na 
hindi nagpapatuloy sa paggawa ng katuwiran ay 
hindi nagmumula sa Diyos, ni siya man na hindi 
umiibig sa kaniyang kapatid. Sapagkat ito ang men- 
sahe na inyong narinig buhat pa nang pasimula, na 
dapat tayong magkaroon ng pag-ibig sa isa't isa, 
hindi tulad ni Cain, na nagmula sa isa na balakyot 
at pumatay sa kaniyang kapatid. At sa anong dahi- 
lan niya siya pinatay? Sapagkat ang kaniyang sari- 
ling mga gawa ay balakyot, ngunit yaong sa kapa- 
tid niya ay matuwid. ”--1Ju 3:10-12, ihambing ang 
Ju 8:44. 

Sa paglipas ng mga siglo, napabilang sa binhi ng 
Serpiyente yaong mga nagtaglay ng espiritu ng Di- 
yablo, mga napoot sa Diyos at lumaban sa kaniyang 


BINHI 


bayan. Pantanging kasama rito ang relihiyosong 
mga tao na nag-aangking naglilingkod sa Diyos 
ngunit sa katunayan ay mga bulaan at mapagpaim- 
babaw. Tinukoy ni Jesus ang mga Judiong lider ng 
relihiyon noong panahon niya bilang bahagi ng bin- 
hi ng Serpiyente nang sabihin niya sa kanila: “Mga 
serpiyente, supling [sa Gr., gen-:ne' mata, “mga inilu- 
wal”] ng mga ulupong, paano kayo makatatakas 
mula sa kahatulan ng Gehenna?"---Mat 23:33, Int. 

Unti-unting isiniwalat ang mga aspekto ng lihim 
ng Diyos may kinalaman sa ipinangakong “binhi” ng 
babae. Ito ang mga tanong na kailangang masagot: 
Ang binhi ba ay makalangit o makalupa? Kung ito'y 
espirituwal o makalangit, mabubuhay ba ito bilang 
tao sa lupa? Ang binhi ba ay iisa o marami? Paano 
nito pupuksain ang Serpiyente at palalayain ang 
sangkatauhan? 

Gaya ng natalakay na, ang serpiyenteng pina- 
tungkulan ni Jehova ng kaniyang mga salita na na- 
kaulat sa Genesis 3:15 ay hindi ang literal na ahas 
na nasa lupa. Maliwanag na hindi nito malintindi- 
han ang usaping nasasangkot, na isang paghamon 
sa soberanya ni Jehova. Samakatuwid, gaya ng isi- 
niwalat ng mga pangyayari nang maglaon, ang ka- 
usap noon ng Diyos ay isang matalinong indibi- 
duwal, ang kaniyang pangunahing kaaway na si 
Satanas na Diyablo. Nililinaw ito sa atin ng aklat ng 
Job, kung saan iniulat na nagharap si Satanas ng 
akusasyon laban sa katapatan ni Job kay Jehova 
upang suportahan ang kaniyang paghamon sa sobe- 
ranya ng Diyos. (Job 1:6-12, 2:1-5) Kaya naman ang 
“ama” ng binhi ng serpiyente ay hindi isang lite- 
ral na serpiyente kundi isang anghel at espiritung 
“ama,” si Satanas na Diyablo. 

Espirituwal ang ‘binhi ng babae.” Kung ga- 
yon, anuman ang pangmalas dito ng mga taong ta- 
pat noong una, nililinaw ng Kristiyanong Kasulatan 
na ang ipinangakong ‘binhi ng babae' ay kailangang 
nakahihigit sa tao para “masugatan niya sa ulo” ang 
espirituwal na kaaway at anghel, ang Diyablo. Da- 
pat na ang “binhi” ay isang makapangyarihang es- 
piritung persona. Paano kaya siya lilitaw, at sino 
ang kaniyang “ina, ang “babae”? 

Muling binanggit ang ipinangakong “binhi” pag- 
karaan ng mahigit na 2,000 taon, sa tapat na si 
Abraham. Si Abraham ay nagmula sa linya ni Sem, 
at sa isang naunang hula, tinawag ni Noe si Jehova 
bilang “ang Diyos ni Sem.” (Gen 9:26) Ipinahihiwa- 
tig nito na natamo ni Sem ang pabor ng Diyos. No- 
ong panahon ni Abraham, inihula na ang ‘binhing’ 
ipinangako ay manggagaling kay Abraham. (Gen 
15:5: 22:15-18) Lalo itong napagtibay nang pagpala- 
in si Abraham ng saserdoteng si Melquisedec. (Gen 
14:18-20) Hindi lamang isiniwalat ng pananalita 
ng Diyos na magkakaroon si Abraham ng supling 


BINHI 


kundi ipinakita rin nito na ang ipinangakong 'bin- 
hing” tagapagligtas ay talagang magmumula sa lin- 
ya ng angkan ng mga tao sa lupa. 

Iisang indibiduwal ang inihula. 8 Kapag tinu- 
tukoy ang mga supling ni Abraham at ng iba pa, 
ang mga terminong Hebreo at Griego na ginagamit 
ay nasa anyong pang-isahan, anupat kadalasa'y ti- 
nutukoy ang mga supling na iyon bilang isang gru- 
po. Waring may matibay na dahilan kung bakit ang 
panlahatang termino na zera‘, “binhi,” sa halip na 
ang pangmaramihang salita na ba'nim', “mga anak” 
(pang-isahan, ben), ang napakadalas gamitin may 
kaugnayan sa mga supling ni Abraham. Ipinakita 
ito ng apostol na si Pablo nang ipaliwanag niya na 
noong banggitin ng Diyos ang mga pagpapalang 
darating sa pamamagitan ng binhi ni Abraham, ang 
tinukoy Niya ay iisang indibiduwal, samakatuwid 
nga, si Kristo. Sinabi ni Pablo: “Ngayon ang mga pa- 
ngako ay sinalita kay Abraham at sa kaniyang bin- 
hi. Hindi nito [o, niya] sinasabi: 'At sa mga binhi [sa 
Gr., sper masin], gaya ng sa marami, kundi gaya 
ng sa iisa: 'At sa iyong binhi [sa Gr., sper matti'], na 
si Kristo.”--Gal 3:16, tlb sa Rbi8. 

Tinututulan ng ilang iskolar ang sinabi ni Pablo 
tungkol sa paggamit ng pang-isahan at pangmara- 
mihang anyo ng “binhi.” Sinasabi nila na sa Hebreo, 
ang salita para sa “binhi” (zera), kapag ginamit 
upang tumukoy sa mga supling, ay hindi kailanman 
nagbabago ng anyo. Isa pa, hindi ipinakikita ng gi- 
namit na mga pandiwa at mga pang-uri kung ang 
salita para sa “binhi” ay pang-isahan o pangmara- 
mihan. Bagaman totoo ito, may isa pang salik na 
nagpapakitang tumpak ang paliwanag ni Pablo kung 
tungkol sa balarila at sa doktrina. Hinggil sa salik 
na ito, ganito ang paliwanag ng Cyclopaedia nina 
M'Clintock at Strong (1894, Tomo IX, p. 506): “May 
kaugnayan sa mga panghalip, ang pagkakagamit sa 
mga ito ay ibang-iba sa dalawang nauna [samakatu- 
wid nga, sa mga pandiwa at mga pang-uri na gina- 
mit kasama ng salitang “binhi”]. Ang pang-isahang 
panghalip [na ginamit para sa ze ra'] ay tumutukoy 
sa isang indibiduwal, sa kaisa-isa, o sa isa na nag- 
mula sa marami, samantalang ang pangmarami- 
hang panghalip ay kumakatawan sa lahat ng ina- 
po. Ang tuntuning ito ay palaging sinusunod ng 
Sept[uagint] . . . Nauunawaan ni Pedro ang ganitong 
paggamit sa mga panghalip, sapagkat tinukoy niya 
ang binhi sa Gen. xxii, 17, 18 gamit ang pang- 
isahang termino, noong nakikipag-usap siya sa ka- 
tutubong mga Judio sa lunsod ng Jerusalem bago 
makumberte si Pablo (Gawa iii, 26), gaya rin ng gi- 
nawa ni David isang libong taon bago nito (Aw. 
Ixxii, 17).” 

Sinabi pa ng reperensiyang iyon: “Hindi ipinakiki- 
ta ni Pablo ang pagkakaiba ng isang binhi at ng isa 


424 


pa, kundi ng isang binhi at ng marami, at kung ipa- 
palagay natin na sinisipi niya ang mismong talata 
na sinipi ni Pedro [na nabanggit na], ang kaniyang 
argumento ay matibay na sinusuportahan ng pang- 
halip na kaniyang [hindi kanilang] mga kaaway.” 
Ang binhi na ginamitan ng panghalip na pang- 
isahan ay eksaktong katumbas ng anak.” 

Nang pangakuan si Abraham na pagpapalain ng 
lahat ng pamilya sa lupa ang kanilang sarili sa pa- 
mamagitan ng kaniyang “binhi,” hindi maaaring ka- 
sama sa “binhi” na ito ang lahat ng supling ni Abra- 
ham. Hindi naman ginamit ang mga supling ng 
kaniyang anak na si Ismael at ang mga supling ng 
kaniyang mga anak kay Ketura upang pagpalain 
ang sangkatauhan. Ang binhing magdudulot ng 
pagpapala ay magmumula kay Isaac. “Ang tatawa- 
ging iyong binhi ay magiging sa pamamagitan nga 
ni Isaac,” ang sabi ni Jehova. (Gen 21:12, Heb 11:18) 
Nang maglaon, lalong nilimitahan ang pagkakapit 
ng pangakong ito nang, sa dalawang anak ni Isaac 
na sina Jacob at Esau, si Jacob ang pantanging pi- 
nagpala. (Gen 25:23, 31-34, 27:18-29, 37; 28:14) Ni- 
limitahan pa ito ni Jacob nang ipakita niya na ang 
bayan ay matitipon sa Shilo (nangangahulugang 
“Siya na Nagmamay-ari Nito; Siya na Kinauukulan 
Nito”) na mula sa tribo ni Juda. (Gen 49:10) Mula 
naman sa buong Juda, ang linya ni David ang pini- 
ling pagmulan ng darating na binhi. (2Sa 7:12-16) 
Ang paglilimitang ito sa angkang pagmumulan ng 
binhi ay batid ng mga Judio noong unang siglo C.E., 
na talagang naghihintay sa pagdating ng iisang in- 
dibiduwal bilang Mesiyas o Kristo, bilang tagapag- 
ligtas (Ju 1:25, 7:41, 42), bagaman inakala rin nila 
na sila, bilang mga supling, o binhi, ni Abraham, 
ang magiging pinaborang bayan at sa gayo'y mga 
anak ng Diyos.---Ju 8:39-41. 

Pinalawak ang saklaw. Matapos pigilan ng 
anghel ni Jehova ang tangkang paghahain ni Abra- 
ham ng anak nitong si Isaac, sinabi ng anghel kay 
Abraham: “ Tpinanunumpa ko ang aking sarili, ang 
sabi ni Jehova, 'na dahil sa ginawa mo ang bagay na 
ito at hindi mo ipinagkait ang iyong anak, ang iyong 
kaisa-isa, tiyak na pagpapalain kita at tiyak na para- 
ramihin ko ang iyong binhi tulad ng mga bituin sa 
langit at tulad ng mga butil ng buhangin na nasa 
baybay-dagat, at aariin ng iyong binhi ang pintu- 
ang-daan ng kaniyang mga kaaway. At sa pama- 
magitan ng iyong binhi ay tiyak na pagpapalain ng 
lahat ng bansa sa lupa ang kanilang sarili." "—Gen 
22:16-18. 

Upang ang pangakong ito ng Diyos ay matupad sa 
isang espirituwal na binhi, mangangahulugan ito na 
may ibang idaragdag sa iisang pangunahing binhi. 
At ipinaliwanag ng apostol na si Pablo na magkaka- 
gayon nga. Sinabi niya na ang mana ay ibinigay kay 


425 


Abraham sa pamamagitan ng pangako at hindi sa 
pamamagitan ng kautusan. Idinagdag lamang ang 
Kautusan upang mahayag ang mga pagsalansang 
“hanggang sa dumating ang binhi.” (Gal 3:19) Sa- 
makatuwid, ang pangako ay tiyak na matutupad sa 
lahat ng kaniyang binhi, “hindi lamang doon sa 
nanghahawakan sa Kautusan, kundi gayundin doon 
sa nanghahawakan sa pananampalataya ni Abra- 
ham.” (Ro 4:16) Sinabi ni Jesu-Kristo sa mga Ju- 
diong sumasalansang sa kaniya: “Kung kayo ay mga 
anak ni Abraham, gawin ninyo ang mga gawa ni 
Abraham.” Sa gayo'y ipinahiwatig niya na ang kini- 
kilala ng Diyos na binhi ni Abraham ay hindi yaong 
mga inapo sa laman kundi yaong mga may pana- 
nampalatayang gaya ng kay Abraham. (Ju 8:39) 
Espesipikong sinabi ng apostol: “Bukod diyan, kung 
kayo ay kay Kristo, kayo ay talaga ngang binhi ni 
Abraham, mga tagapagmana ayon sa isang panga- 
ko.”--Gal 3:29: Ro 9:7, 8. 

Samakatuwid, ang pangako ng Diyos na, “Tiyak 
na pararamihin ko ang iyong binhi tulad ng mga bi- 
tuin sa langit at tulad ng mga butil ng buhangin na 
nasa baybay-dagat,” ay may espirituwal na katupa- 
ran at nangangahulugan na may mga iba pa, “ya- 
ong mga kay Kristo,” na idaragdag bilang bahagi ng 
binhi ni Abraham. (Gen 22:17, Mar 9:41, 1Co 15:23) 
Hindi isiniwalat ng Diyos ang kanilang bilang ngu- 
nit ipinahiwatig niya na hindi iyon matiyak gaya ng 
bilang ng mga bituin at ng mga butil ng buhangin. 
Ngunit noong mga 96 C.E., sa Apocalipsis sa apos- 
tol na si Juan, isiniwalat niya na ang espirituwal na 
Israel, yaong mga “tinatakan” ng espiritu ng Diyos, 
na isang tanda ng kanilang makalangit na mana, ay 
may bilang na 144,000.--Efe 1:13, 14: Apo 7:4-8, 
2Co 1:22, 5:5. 

Ang 144,000 na ito ay ipinakikitang nakatayo sa 
Bundok Sion kasama ng Kordero. “Ang mga ito ay 
binili mula sa sangkatauhan bilang mga unang bu- 
nga sa Diyos at sa Kordero.” (Apo 14:1, 4) Ibinigay ni 
Jesu-Kristo ang kaniyang buhay para sa kanila, sa 
gayo'y 'tinutulungan niya ang binhi ni Abraham’ bi- 
lang kanilang dakilang Mataas na Saserdote. (Heb 
2:14-18) May-kabaitang ibinigay ng Diyos na Ama 
sa kaniyang Anak ang kongregasyong ito, ang “ka- 
sintahang babae.” (Ju 10:27-29: 2Co 11:2, Efe 5:21- 
32; Apo 19:7, 8; 21:2, 12) Sila'y magiging mga hari 
at mga saserdote, at ibabahagi sa kanila ni Jesus ang 
kaluwalhatian at Kahariang ibinigay sa kaniya ng 
Ama. (Luc 22:28-30, Apo 20:4-6) Sa katunayan, ang 
sagradong lihim may kinalaman sa Binhi ay isa la- 
mang sa mga aspekto ng dakilang sagradong lihim 
ng Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang 
Mesiyas.---Efe 1:9, 10, tingnan ang SAGRADONG LIHIM. 

Ipinaghalimbawa ni Pablo ang pagkilos na ito ng 
Diyos sa pamamagitan ni Abraham, ng kaniyang 
malayang asawa (si Sara), at ni Isaac na anak sa pa- 


BINHI 


mamagitan ng pangako. Inihalintulad niya si Sara 
sa “Jerusalem sa itaas,” “ang ating ina [samakatuwid 
nga, ina ng mga Kristiyanong inianak sa espiritu].” 
Inihalintulad naman niya si Isaac sa mga Kristiya- 
nong ito bilang mga supling o mga anak ng ‘inang’ 
iyon.---Gal 4:22-31. 

Ang pagdating ng “binhi.” Napatunayan nang 
si Jesus ang pangunahing “binhi.” Gayunman, hin- 
di pa siya ang 'binhi ng babae (samakatuwid nga, 
ng “Jerusalem sa itaas”) noong isilang siya bilang 
tao. Totoong nagmula siya sa likas na binhi ni Ab- 
raham sa pamamagitan ng kaniyang inang si Maria. 
Nagmula siya sa tribo ni Juda. At nagmula siya sa 
linya ni David kapuwa sa likas na paraan (sa pama- 
magitan ni Maria) at sa legal na paraan (sa pama- 
magitan ng kaniyang ama-amahang si Jose). (Mat 
1:1, 16: Luc 3:23, 31, 33, 34) Kaya naman kuwalipi- 
kado si Jesus na maging “binhi” alinsunod sa maka- 
hulang mga pangako. 

Ngunit upang aktuwal na maging binhi, o supling, 
ng babae at Binhi na magpapala sa lahat ng bansa, 
si Jesus ay kailangang ianak sa pamamagitan ng ba- 
nal na espiritu ng Diyos. Naganap ito nang bautis- 
muhan siya ni Juan sa Ilog Jordan noong 29 C.E. 
Mga 30 taong gulang noon si Jesus. Ang banal na 
espiritu, na bumaba kay Jesus, ay nakita ni Juan sa 
anyong kalapati, at sa pagkakataong iyon ay kinilala 
mismo ng Diyos si Jesus bilang kaniyang Anak. 
--Mat 3:13-17, Luc 3:21-23, Ju 3:3. 

Sinimulang idagdag ang kasamahang “binhi,” ang 
kongregasyong Kristiyano, nang ibuhos ang banal 
na espiritu noong araw ng Pentecostes 33 C.E. Na- 
kaakyat na noon si Jesus sa langit, sa presensiya 
ng kaniyang Ama, at ipinadala niya sa kaniyang 
unang mga tagasunod na ito, na kinabibilangan ng 
12 apostol, ang banal na espiritu. (Gaw 2:1-4, 32, 33) 
Bilang Mataas na Saserdote ayon sa paraang gaya 
ng kay Melquisedec, nagbigay siya ng malaking “tu- 
long” sa pangalawahing binhi ni Abraham.---Heb 
2:16. 

Alitan sa pagitan ng dalawang binhi. Ang 
malaking serpiyente na si Satanas na Diyablo ay 
nagluwal ng “binhi” na buong-tinding nakikipag- 
alit sa mga taong naglilingkod sa Diyos at may 
pananampalatayang tulad ng kay Abraham, gaya 
ng pinatototohanan ng maraming ulat sa Bibliya. 
Sinikap ni Satanas na pigilan o hadlangan ang pag- 
litaw ng binhi ng babae. (Ihambing ang Mat 13:24- 
30.) Umabot sa kasukdulan ang pakikipag-alit na ito 
nang usigin ang espirituwal na binhi, lalo na nang 
usigin si Jesu-Kristo. (Gaw 3:13-15) Upang ipagha- 
limbawa ito, tinukoy ni Pablo ang nabanggit na ma- 
kahulang drama, sa pagsasabing: “Kung paanong 
noon ay pinasimulang usigin niyaong ipinanganak 
ayon sa laman [si Ismael] yaong ipinanganak ayon 


BINHI 


sa espiritu [si Isaac], gayundin naman ngayon.” (Gal 
4:29) At sa isang mas huling ulat, na sa katunayan 
ay isang hula, inilarawan ang pagtatatag ng Kaha- 
rian sa langit at ang paghahagis sa Diyablo mula sa 
langit tungo sa lupa, kung kaya mayroon na lamang 
siyang maikling panahon upang makipag-alit. Gani- 
to nagtapos ang ulat: “At ang dragon ay napoot sa 
babae, at umalis upang makipagdigma sa mga na- 
lalabi sa kaniyang binhi, na tumutupad sa mga utos 
ng Diyos at may gawaing pagpapatotoo tungkol kay 
Jesus.” (Apo 12:7-13, 17) Magwawakas ang pakiki- 
pagdigmang iyon sa nalabi ng binhi ng babae kapag 
'dinurog na si Satanas sa ilalim ng kanilang mga 
paa.'—Ro 16:20. 

Pagpapalain ang lahat ng pamilya sa lupa. 
Sa pamamagitan ng kaniyang mga turo at ng 
pagpatnubay niya sa kaniyang kongregasyon mula 
noong Pentecostes, ang Binhi, si Jesu-Kristo, ay 
nakapagdulot ng saganang mga pagpapala sa tapat- 
pusong mga tao. Ngunit sa pagsisimula ng kaniyang 
Sanlibong Taong Paghahari, ang kaniyang espiritu- 
wal na “mga kapatid,” na binuhay nang muli at na- 
kikibahagi na sa kaniyang pamamahala sa Kahari- 
an, ay maglilingkod ding kasama niya bilang mga 
katulong na saserdote. (Apo 20:4-6) Kapag “ang 
mga patay, ang malalaki at ang maliliit,” ay tuma- 
yo sa harap ng trono upang hatulan, “pagpapalain” 
niyaong mga nanampalataya at naging masunurin 
“ang kanilang sarili,” anupat magtatamo sila ng bu- 
hay sa pamamagitan ng binhi ni Abraham. (Apo 
20:11-13, Gen 22:18) Mangangahulugan ito ng bu- 
hay na walang hanggan at kaligayahan para sa ka- 
nila.--Ju 17:3, ihambing ang Apo 21:1-4. 

Pagkabuhay-muli ng “binhi.” Nang ipaliwa- 
nag ng apostol na si Pedro ang pagkabuhay-muli ng 
Binhi na si Jesu-Kristo, isinulat niya na si Kristo ay 
“pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu.” (1Pe 
3:18) Bilang pagtalakay naman sa pagkabuhay-muli 
ng mga kasamahan ni Kristo, ang kapuwa niya 
apostol na si Pablo ay gumamit ng ilustrasyong na- 
uugnay sa agrikultura. Sinabi niya: “Ang inihahasik 
mo ay hindi binubuhay malibang mamatay muna 
ito, at kung tungkol sa inihahasik mo, inihahasik 
mo, hindi ang katawan na tutubo, kundi ang isang 
butil lamang, maaaring trigo o alinman sa iba pa; 
ngunit binibigyan ito ng Diyos ng katawan ayon sa 
kaniyang kinalugdan, at sa bawat isa sa mga binhi 
ay ang sarili nitong katawan. .. . Gayundin naman 
ang pagkabuhay-muli ng mga patay. Inihahasik ito 
sa kasiraan, ibinabangon ito sa kawalang-kasiraan. 
Inihahasik ito sa kasiraang-puri, ibinabangon ito sa 
kaluwalhatian. . . . Inihahasik itong isang katawang 
pisikal, ibinabangon itong isang katawang espiritu- 
wal.” (1Co 15:36-44) Samakatuwid, yaong mga bu- 


426 


mubuo sa ‘binhi ng babae,' ang “binhi ni Abraham,” 
ay mamamatay, anupat isusuko nila ang kanilang 
makalupang mga katawang laman na nasisira, at 
bubuhayin silang muli taglay ang maluwalhati at 
walang-kasiraang mga katawan. 
Walang-kasiraang binhi sa pag-aanak. Sina- 
bi ng apostol na si Pedro sa kaniyang espirituwal na 
mga kapatid na binigyan sila ng “isang bagong pag- 
silang tungo sa isang buhay na pag-asa sa pama- 
magitan ng pagkabuhay-muli ni Jesu-Kristo mula 
sa mga patay, tungo sa isang walang-kasiraan at 
walang-dungis at walang-kupas na mana.” Ayon sa 
kaniya, “Ito ay nakataan sa langit para sa inyo.” Iti- 
nawag-pansin niya sa kanila na hindi sila iniligtas 
sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira gaya ng 
pilak at ginto, kundi sa pamamagitan ng dugo ni 
Kristo. Pagkatapos ay sinabi niya: “Sapagkat binig- 
yan na kayo ng isang bagong pagsilang, hindi sa 
pamamagitan ng nasisira, kundi ng walang-kasira- 
ang binhi sa pag-aanak, sa pamamagitan ng salita 
ng buhay at namamalaging Diyos.” Dito, ang sali- 
tang Griego na ginamit para sa “binhi” ay ang spo- 
ra, na tumutukoy sa binhing inihasik, sa gayo'y 
nasa kalagayang mamunga.---IPe 1:3, 4, 18, 19, 23. 
Sa ganitong paraan, ipinaalaala ni Pedro sa kani- 
yang mga kapatid na sila'y mga anak, hindi ng 
isang amang tao na namamatay at walang-kaka- 
yahang magsalin sa kanila ng kawalang-kasiraan 
o buhay na walang hanggan, kundi ng “buhay at 
namamalaging Diyos.” Ang walang-kasiraang binhi 
na ginamit upang mabigyan sila ng bagong pagsi- 
lang na ito ay ang banal na espiritu ng Diyos, ang 
kaniyang aktibong puwersa, na gumaganang kasa- 
ma ng namamalaging Salita ng Diyos, na kinasihan 
ng espiritu. Ganito ang sinabi ng apostol na si Juan 
tungkol sa mga inianak sa espiritu: “Ang bawat isa 
na ipinanganak mula sa Diyos ay hindi nagpapatu- 
loy sa paggawa ng kasalanan, sapagkat ang Kani- 
yang binhi sa pag-aanak ay nananatili sa isang iyon, 
at hindi siya makapamimihasa sa kasalanan, sapag- 
kat siya ay ipinanganak mula sa Diyos.”---1Ju 3:9. 
Ang espiritung ito na taglay nila ay nagdudulot 
ng isang bagong pagsilang bilang mga anak ng 
Diyos. Ito'y isang puwersa ukol sa kalinisan, at nag- 
luluwal ito ng mga bunga ng espiritu, sa halip na 
balakyot na mga gawa ng laman. Samakatuwid, ang 
taong nagtataglay ng binhing ito sa pag-aanak ay 
hindi mamimihasa sa mga gawa ng laman. Ganito 
ang sinabi ng apostol na si Pablo tungkol dito: “Sa- 
pagkat tinawag tayo ng Diyos, hindi sa pagbibigay- 
daan sa karumihan, kundi may kaugnayan sa pag- 
papabanal. Kung gayon nga, ang tao na nagpapakita 
ng pagwawalang-halaga ay nagwawalang-halaga, 
hindi sa tao, kundi sa Diyos, na siyang naglalagay 
ng kaniyang banal na espiritu sa inyo. ”--1 Te 4:7, 8. 


427 


Gayunman, kapag ang isang inianak sa espiri- 
tu ay palaging lumalaban o 'pumipighati' sa es- 
piritu, anupat '(pinalulungkot o “pinagdaramdam' 
iyon, sa kalaunan ay aalisin sa kaniya ng Diyos 
ang Kaniyang espiritu. (Efe 4:30, Int, ihambing ang 
Isa 63:10.) Maaari pa ngang umabot ang isang tao 
sa puntong magkasala siya ng pamumusong laban 
sa espiritu, na magiging kapaha-pahamak para sa 
kaniya. (Mat 12:31, 32, Luc 12:10) Kaya naman, idi- 
niin nina Pedro at Juan na kailangang ingatan ang 
kabanalan at ang pag-ibig sa Diyos, ibigin ang mga 
kapatid mula sa puso, at magpasakop sa patnubay 
ng espiritu ng Diyos, sa gayo'y pinatutunayan ng 
isa na siya'y isang tunay at matapat na anak ng 
Diyos.--1Pe 1:14-16, 22: 1Ju 2:18, 19, 3:10, 14. 


BINILI [sa Ingles, purchase. Isang bagay na 
natamo bilang resulta ng pagbibigay ng mahahala- 
gang bagay bilang kapalit--salapi, mga ari-arian, 
mga serbisyo, o maging buhay. 

Noon pa mang mga araw ni Abraham, ang mga 
tao ay pormal nang bumibili at nagbebenta ng mga 
paninda, mga pag-aari, o mga serbisyo, anupat gu- 
magamit ng pambayad tulad ng salapi, kagayang- 
kagaya rin sa ngayon. May mga aliping lalaki si 
Abraham na “binili [niya] ng salapi.” (Gen 17:12, 13) 
Nang mamatay si Sara, isang loteng mapaglilibi- 
ngan ng pamilya ang pormal na binili ni Abraham 
mula kay Epron, isa sa mga anak ni Het. (Gen 23:3- 
20: 49:29-32) Kapansin-pansin ang mga detalye ng 
legal na kontratang iyon na siyang unang kontrata 
sa kasaysayan na itinala sa Kasulatan. 

Bilang taimtim na pagbibigay-galang, yumukod 
si Abraham nang inihaharap niya ang kaniyang 
alok. Hindi ang parang, kundi ang yungib 'na nasa 
dulo ng parang ni Epron’ ang nais bilhin ni Abra- 
ham. Bilang tugon, ibang alok naman ang iniharap 
ni Epron. Hindi matiyak kung nagkukunwari la- 
mang siyang mapagbigay, ayon sa kaugalian ng 
mga taga-Silangan, nang sabihin niyang ibibigay 
niya ang ari-ariang iyon kay Abraham (Gen 23:7- 
11), o gaya ng ipinapalagay ng ilan, ipinahahayag 
lamang niya na handa siyang ibigay iyon, samaka- 
tuwid nga, 'bitiwan iyon' kapalit ng isang halaga. 
Gayunman, nakatitiyak tayo na ipinilit niyang ilakip 
sa bilihan kapuwa ang yungib at ang parang. Sa wa- 
kas ay nagkasundo sila, itinakda ang halaga, at 
maingat na tinimbang ang salapi, “apat na raang 
siklong pilak na karaniwang ginagamit ng mga ma- 
ngangalakal.” (mga 8880) (Gen 23:16) Noong mga 
araw na iyon, hindi pa naghuhulma ng salaping bar- 
ya kundi tinitimbang lamang iyon sa timbangan. Sa 
gayon, “ang parang at ang yungib na naroroon at 
ang lahat ng punungkahoy na nasa parang, na nasa 
loob ng lahat ng hangganan nito sa palibot, ay na- 
pagtibay kay Abraham bilang kaniyang nabiling 


BINILI 


pag-aari.” Naganap ang buong legal na transaksi- 
yong ito sa harap ng dalawang partido at ng mga 
saksi, oo, “sa paningin ng mga anak ni Het sa gitna 
ng lahat niyaong mga pumapasok sa pintuang-daan 
ng kaniyang lunsod.” (Gen 23:17, 18) Nang mag- 
laon, binili ni Jacob ang isang bahagi ng lupain 
mula sa mga Sikemita sa gayunding paraan.---Gen 
33:18, 19. 

Noong panahon ng pitong-tadng taggutom, si 
Jose, bilang punong ministro ng Ehipto, ay nagben- 
ta ng mga butil kapalit ng salapi, at nang maubos 
na ang salapi, tinanggap niya bilang pambayad ang 
kanilang mga alagang hayop, pagkatapos ay ang lu- 
pain nila, at nang bandang huli ay ang mga tao mis- 
mo.—Gen 42:2-25, 47:13-23. 

Mahigpit na ipinagbawal ng Kautusan ni Moises 
ang pagbili at pagtitinda kapag Sabbath, kung paa- 
nong ipinagbawal din nito ang mapandayang mga 
transaksiyon sa negosyo. Noong panahon ng pag- 
aapostata ng Israel, madalas labagin ang mga kau- 
tusang ito.--Lev 25:14-17, Ne 10:31, 13:15-18, Am 
8:4-6. 

Noong nais bilhin ni Haring David ang giikan ni 
Arauna (Ornan), buong kagandahang-loob na ti- 
nangka ng taong ito na ibigay na lamang iyon sa 
hari. Gayunman, nagpumilit si David na magbayad 
ng halagang 50 siklong pilak ($110) para sa mis- 
mong lugar ng altar pati na sa mga bagay na kaka- 
ilanganin para sa paghahain. Nang maglaon, wa- 
ring idinagdag ang iba pang bahagi ng nakapalibot 
na lupain kasama ang isang lugar na sapat ang 
laki upang mapagtayuan ng buong templo, anupat 
ang halagang ipinambili rito ay 600 siklong ginto 
ayon sa timbang (mga 877,070). (2Sa 24:21-24: 1Cr 
21:22-25) Noon namang panahon ng mga paghaha- 
ri ng mga haring sina Jehoas at Josias, bumili sila 
ng mga materyales at umupa ng mga trabahador 
para sa pagkukumpuni ng templo.--2Ha 12:9-12, 
22:3-7. 

Bumili si Jeremias ng isang bukid sa kaniyang sa- 
riling bayan ng Anatot, anupat inilarawan niya ang 
legal na transaksiyon sa ganitong paraan: “Sumulat 
ako ng isang kasulatan at inilakip ko ang tatak at ku- 
muha ako ng mga saksi habang tinitimbang ko sa 
timbangan ang salapi. ”---Jer 32:9-16, 25, 44. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, marami ring 
mga ari-arian at mga materyales ang tinutukoy na 
binili---pagkain, langis, kasuutan, perlas, bukid, pa- 
rang, bahay, ginto, pamahid sa mata, kalakal, ha- 
yop, at kahit tao. (Mat 13:44-46, 25:8-10, 27:7: Mar 
6:37: Ju 4:8: 13:29: Gaw 1:18: 4:34-37: 5:1-3; Apo 
3:18, 13:17, 18:11-13, tingnan ang BANGKO, BANGKE- 
RO.) Sa pamamagitan ng pagkakabili sa kanila, ang 
nananampalatayang mga Judio ay napalaya mula 
sa sumpa ng Kautusan sa pamamagitan ni Kristo, 


BINTANA 


na naging isang sumpa na kapalit nila nang siya, 
bagaman walang-sala, ay ibayubay sa tulos. (Gal 
3:13, 4:5) Sa pamamagitan ng “dugo ng kaniyang 
sariling Anak,” binili ni Jehova ang buong “kongre- 
gasyon ng Diyos. ”---Gaw 20:28. 


BINTANA. 


BINTI. Ang biyas ng tao o hayop na ginagamit 
bilang suporta sa katawan at para sa paglalakad. 
Noong italaga ang pagkasaserdote, ang kanang bin- 
ti ng “barakong tupa ng pagtatalaga” ay kasama sa 
“handog na ikinakaway.” (Lev 8:22, 25-27) Sa ilang 
hain, ang kanang binti sa hulihan, maliwanag na 
ang piling itaas na bahagi nito, ay ibinibigay rin sa 
nanunungkulang saserdote bilang isang sagradong 
bahagi. (Lev 7:32-34, 10:12, 14, 15) Sa Bilang 6:19 at 
Deuteronomio 18:3, binabanggit din na ang binti sa 
unahan, ang “balikat” o “paypay” (sa literal, “bisig”), 
ay takdang bahagi ng mga saserdote. 

Ang mga insekto na may “mga panluksong binti” 
(sa Heb., kera'ayim) ang tanging may-pakpak at 
nagkukulupong mga nilalang na itinakda ng Kautu- 
san bilang malinis na pagkain. (Lev 11:21) Sa ibang 
talata, ang terminong Hebreo ring ito ay tumutukoy 
sa ibabang bahagi ng binti ng mga hayop, na nasa 
pagitan ng tuhod at sakong. Kapag ginamit sa gani- 
tong diwa, kadalasang tumutukoy ito sa mga binti 
ng mga hayop na inihahanda para sa paghahain. 
(Lev 1:9, 13: 4:11, 12, 8:21, 9:14) Sa Amos 3:12, gi- 
nagamit ng propeta ni Jehova ang paglalarawan sa 
isang pastol na umaagaw sa dalawang binti ng ha- 
yop mula sa bibig ng leon (maliwanag na upang 
huwag siyang papanagutin dahil sa pagkawala ng 
isang hayop mula sa kaniyang kawan). Dito ay ma- 
linaw na inilalarawan ng propeta ang pagkapuksa 
na sasapit sa Samaria, partikular na sa mga lider 
nito. Napakakaunti lamang ng makatatakas sa tu- 
lad-leong pananakmal ng mga kaaway ng Samaria. 

Sa hula ay sinabi ni Jehova sa Babilonya: “Huba- 
rin mo ang mahabang saya. Ilantad mo ang binti. 
Tawirin mo ang mga ilog.” (Isa 47:1, 2) Sa halip na 
maging isang reyna na palaging pinagsisilbihan, sa 
makasagisag na paraan ay kinailangan niyang ilan- 
tad ang kaniyang mga binti hanggang sa balakang 
sapagkat bilang isang bihag ay lulusong siyang na- 
katapak at tatawid sa mga ilog kung saan siya kaka- 
ladkarin ng kaniyang mga manlulupig. 

Ginamit din ang mga binti sa makasagisag na pa- 
raan upang kumatawan sa kalakasan o sa tulin 
at kapangyarihan ng tao. Mababasa natin sa Awit 
147:10 tungkol kay Jehova: “Hindi siya nalulugod sa 
kalakasan ng kabayo, ni nakasusumpong man siya 
ng kaluguran sa mga binti ng tao.” Sa Kawikaan 
26:7, ang mga binting pilay ay ginagamit na sagi- 
sag ng kawalang-silbi o kawalang-kakayahan. 


Tingnan ang BAHAY. 


428 


Waring naging kaugaliang Romano na baliin ang 
mga binti ng mga kriminal na hinatulang mamatay 
sa tulos upang mamatay kaagad ang mga ito at ma- 
tapos na ang kanilang paghihirap. Bilang tugon sa 
kahilingan ng mga Judio, binali ng mga kawal ang 
mga binti ng mga lalaking nakabayubay sa mga tu- 
los sa tabi ni Jesu-Kristo ngunit nang makita nilang 
patay na si Jesus, hindi na nila binali ang kaniyang 
mga binti. Dahil dito, natupad ang hula sa Awit 
34:20.--Ju 19:31-36, ihambing ang Exo 12:46, Bil 
9:12. 


BINUBONG DAGAT (Dagat na Tanso). 

Nang itayo ang templo noong panahon ng pagha- 
hari ni Solomon, ang nabubuhat na hugasan na yari 
sa tanso at dating ginagamit sa tabernakulo ay hi- 
nalinhan ng isang “binubong [samakatuwid nga, hi- 
nulma o ibinuhos na] dagat.” (Exo 30:17-21, 1Ha 7: 
23, 40, 44) Ginawa ito ni Hiram, isang Hebreong 
taga-Fenicia, at maliwanag na tinawag itong “dagat” 
dahil napakarami ng tubig na mailalaman nito. Ang 
sisidlang ito, na yari rin sa tanso, ay “sampung siko 
[4.5 m, 14.6 piye] mula sa isang labi nito hanggang 
sa kabilang labi nito, pabilog sa buong palibot, at 
ang taas nito ay limang siko [mga 2.2 m, 7.3 piye], 
at nangailangan ng isang pising tatlumpung siko 
[13.4 m, 44 na piye] upang mapaikutan ito sa buong 
palibot.”-- 1Ha 7:23. 

Sirkumperensiya. Maliwanag na ang sir- 
kumperensiyang 30 siko ay isang pagtaya lamang, 
sapagkat ang eksaktong sukat nito ay 31.4 siko. 
May kinalaman dito, sinipi ni Christopher Words- 
worth ang kapansin-pansing obserbasyon ng isa na 
nagngangalang Rennie: “Hanggang noong panahon 
ni Archimedes [ikatlong siglo B.C.E.], ang sirkum- 
perensiya ng isang bilog ay laging sinusukat sa pa- 
mamagitan ng tuwid na mga linya gamit ang radi- 
us nito, at natural lamang na ilarawan ni Hiram 
ang dagat bilang tatlumpung siko sa palibot, anu- 
pat sinukat niya iyon, gaya ng kaugalian noon, ga- 
mit ang radius, o kalahati ng diyametro niyaon, na 
limang siko, anupat kung anim na beses na gaga- 
mitin ang sukat na ito paikot sa perimetro, o ‘labi,’ 
ang magiging kabuuan ay tatlumpung siko gaya ng 
nabanggit. Maliwanag na ang tanging layunin ng 
talata ay ang ibigay ang mga dimensiyon ng Da- 
gat, sa pananalitang mauunawaan ng lahat, anupat 
sinusukat ang sirkumperensiya niyaon ayon sa pa- 
raang ginagamit noon ng lahat ng dalubhasang 
manggagawa, tulad ni Hiram, kapag sumusukat 
sila ng mga bilog. Sabihin pa, tiyak na alam na 
alam niya na bagaman ang poligong eksagon na 
nalikha ng radius ay tatlumpung siko, ang aktu- 
wal na pakurbang sirkumperensiya ay mas malaki 
nang bahagya.” (Notes on the King James Version, 
London, 1887) Kaya naman, lumilitaw na ang ratio 


429 


na tatlo sa isa (samakatuwid nga, ang sirkumpe- 
rensiya ay tatlong ulit ng diyametro) ang isang na- 
kagawiang paraan noon ng pagbibigay ng sukat, 
anupat isang pagtaya lamang. 

Yari sa Tanso. Ang dagat na tanso ay may 
“mga palamuting hugis-upo” at ang pinakapaanan 
nito ay 12 wangis ng mga toro, na nakaharap sa hi- 
laga, timog, silangan, at kanluran anupat nakapang- 
kat nang tigtatatlo. Ang labi ng dagat ay parang 
isang bulaklak na liryo. Ang malaking sisidlang ito 
ay may kapal na “sinlapad-ng-kamay [7.4 sentimet- 
ro; 2.9 pulgada].” (1Ha 7:24-26) Ang napakaraming 
tanso na ito ay nagmula sa mga suplay na nakuha 
ni Haring David sa kaniyang mga pananakop sa Sir- 
ya. (1Cr 18:6-8) Hinulma ito sa pook ng Jordan ga- 
mit ang isang moldeng luwad at talagang isang ka- 
hanga-hangang gawa.-- 1Ha 7:44-46. 

Kapasidad. Sinasabi ng ulat sa 1 Hari 7:26 na 
“dalawang libong takal na bat ang mailalaman” ng 
dagat samantalang sinasabi ng katulad na ulat sa 
2 Cronica 4:5 na “tatlong libong takal na bat ang 
mailalaman nito.” Inaangkin ng ilan na ang pagka- 
kaibang ito ay resulta ng pagkakamali ng eskriba sa 
ulat ng Mga Cronica. Gayunman, bagaman iisang 
pandiwang Hebreo na nangangahulugang “magla- 
man” ang ginamit sa dalawang kasong ito, maaa- 
ring ipahintulot ang kaunting pagkakaiba sa pagsa- 
salin nito. Kaya naman isinalin ng ilang bersiyon 
ang 1 Hari 7:26 upang kabasahan na ang sisidlan ay 
“naglaman” o “maglalaman” ng 2,000 takal na bat, 
at isinalin nila ang 2 Cronica 4:5 upang kabasahan 
na “makapaglalaman” iyon ng 3,000 takal na bat. 
(AT, JB) Dahil dito, maaaring unawain na ang isina- 
saad ng ulat ng Mga Hari ay ang dami ng tubig na 
karaniwang inilalagay sa sisidlang iyon samanta- 
lang ang ibinibigay naman ng ulat ng Mga Croni- 
ca ay ang aktuwal na kapasidad ng sisidlan kung 
pupunuin iyon hanggang labi. 

May katibayan na ang takal na bat noong sinauna 
ay katumbas ng mga 22 L (5.8 gal), kaya naman, 
kung ang dagat ay kinakargahan ng hanggang da- 
lawang katlo ng kapasidad nito, ang karaniwang la- 
man nito ay mga 44,000 L (11,620 gal) ng tubig. 
Upang magkaroon ito ng gayong kapasidad, mala- 
mang na hindi tuwid ang tagiliran nito, kundi sa ha- 
lip, malamang na ang tagiliran sa ibaba ng labi ay 
pakurba, anupat ang sisidlan ay hugis-singkamas. 
Ang isang sisidlan na may gayong hugis at may 
mga dimensiyong gaya ng nabanggit na ay maka- 
paglalaman ng hanggang 66,000 L (17,430 gal). 
Ayon sa paglalarawan ni Josephus, Judiong istorya- 
dor noong unang siglo C.E., ang dagat ay “kahugis 
ng hemisperyo.” Sinasabi rin niya na ang dagat ay 
nasa pagitan ng altar ng handog na sinusunog at ng 
gusali ng templo, anupat bahagyang nasa dakong 


BINUBONG DAGAT 


timog.---Jewish Antiquities, VIIL, 79 (iii, 5): VIII, 86 
(iii, 6). 

Bukod pa sa dagat na tanso, mayroon ding sam- 
pung mas maliliit na tansong hugasan na nakapa- 
tong sa mga karwahe, at maliwanag na sinasalinan 
ang mga ito mula sa dagat na tanso. (1Ha 7:38, 39) 
Ayon sa tradisyong rabiniko, ang dagat ay may mga 
gripo. Ang sampung hugasan ay ginagamit sa pag- 
huhugas ng ilang hain at malamang na para sa iba 
pang mga gawaing paglilinis, ngunit “ang dagat ay 
para sa mga saserdote upang doon sila maghugas.” 
(2Cr 4:6) May mga rabbing nagsasabi na lubusang 
inilulubog ng mga saserdote ang kanilang sarili sa 
tubig ng dagat na tanso, samantalang sinasabi ni 
Josephus na iyon ay “para paghugasan ng mga sa- 
serdote ng kanilang mga kamay at mga paa.” (Jew- 
ish Antiquities, VIII, 87 [iii, 6])) Anuman ang sinu- 
nod nilang pamamaraan, ang dagat na tanso ay 
iniuugnay sa paglilinis ng mga saserdote. 

Sa Hula. Makatutulong ito upang maunawaan 
ang mga pagtukoy ng aklat ng Apocalipsis sa “ma- 
lasalaming dagat” na nakita sa harap ng trono ng 
Diyos sa pangitain ng apostol na si Juan. (Apo 4:6, 
15:2) Iyon ay “tulad ng kristal,” anupat marahil ay 
malinaw ang tagiliran (Ihambing ang Apo 21:18, 21) 
kung kaya nakikita ang laman niyaon. Ang mga na- 
katayo sa tabi niyaon, mga indibiduwal na nagta- 
gumpay sa “mabangis na hayop” at sa “larawan” 
nito, ay katumbas ng “mga tinawag at pinili at ta- 
pat” na inilarawan sa Apocalipsis 17:14: 20:4-6. Ang 
mga ito'y maglilingkod bilang “mga saserdote ng 
Diyos at ng Kristo” at bilang mga hari na kasama ni 
Kristo sa panahon ng kaniyang Sanlibong Taong Pa- 
mamahala. (Ihambing ang 1Pe 2:9.) Ang puwesto 
ng uring-saserdoteng ito sa tabi ng “malasalaming 
dagat” sa harap ng trono ng Diyos ay nagpapaalaala 
sa pagtukoy ng apostol sa kongregasyong Kristiyano 
bilang "nilinis sa paghuhugas ng tubig sa pamama- 
gitan ng salita.” (Efe 5:25-27) Binanggit din ni Jesus 
ang tungkol sa nakapagpapalinis na kapangyarihan 
ng salita ng Diyos na kaniyang ipinahayag. (Ju 15:3) 
Tiyak na ang “paghalo ng apoy’ (Apo 15:2) sa tubig 
na laman ng dagat ay may kaugnayan sa mga ka- 
hatulan ng Diyos, yamang ang apoy ay malimit ga- 
mitin sa ganitong diwa at yamang ang Diyos mismo 
ay inilalarawan bilang isang “apoy na tumutupok” 
sa mga nagtatakwil sa kaniyang kalooban.---Heb 12: 
25, 29. 

Kung gayon, ang sagisag ng “malasalaming da- 
gat” sa pangitain ni Juan ay nagbibigay-linaw sa ki- 
nasihang paliwanag ni Pablo na ang makalupang ta- 
bernakulo at templo, pati na ang mga kasangkapan 
ng mga ito at ang makasaserdoteng mga tungkulin, 
ay nagsilbing mga parisan ng makalangit na mga 
bagay. (Ihambing ang Heb 8:4, 5: 9:9, 11, 23, 24; 


BINUI 


10:1.) Hinggil sa kahulugan ng wangis ng mga toro 
na kinapapatungan ng dagat na tanso ng templo ni 
Solomon, tingnan ang TORO. 


BINUI [pinaikling anyo ng Benaias, nanganga- 
hulugang “Si Jehova ay Nagtayo"]. 

1. Isang ninuno sa Israel na ang mga inapo, ma- 
higit sa 600 ang bilang, ay bumalik sa Jerusalem 
noong 537 B.C.E. (Ne 7:6, 7, 15) Tinatawag siyang 
Bani sa Ezra 2:10. 

2. Isang Levita na bumalik kasama ni Zerubabel, 
537 B.C.E. (Ne 12:1, 8) Lumilitaw na ang kaniyang 
anak na si Noadias ang tumulong na mag-asikaso sa 
karagdagang mga kagamitan sa templo nang dalhin 
ni Ezra ang mga iyon sa templo sa Jerusalem noong 
468 B.C.E.--Ezr 8:33. 

3. Isa sa “mga anak ni Pahat-moab" na nagpaalis 
sa kanilang mga asawang banyaga at mga anak da- 
hil sa pagpapatibay-loob ni Ezra.---Ezr 10:30, 44. 

4. Isang Israelita na ang ilan sa “mga anak” ay 
nagpaalis sa kanilang mga asawang banyaga.---Ezr 
10:38, 44. 

5. Isang Israelita na tumulong kay Nehemias sa 
muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem. (Ne 3:24) 
Maaaring ang anak ding ito ni Henadad ang Big. 6. 

6. Isa sa Levitikong mga anak ni Henadad. Posi- 
bleng ang ninuno ng isa na sumang-ayon sa “ma- 
pagkakatiwalaang kaayusan” noong mga araw ni 
Nehemias, kung gayon ay maaaring siya rin ang 
Big. 2. (Ne 9:38: 10:1, 9) Sa kabilang dako, kung si 
Binui mismo ang nagtatak sa kasunduang ito, sa ha- 
lip na ang isa sa kaniyang mga inapo, maaaring siya 
rin ang Blg. 5. O maaaring siya'y ibang tao lamang 
na may gayong pangalan. 


BIRHEN, DALAGA [sa Ingles, virgin]. Ang 
salitang Hebreo na bethulah” ay tumutukoy sa 
isang babae na hindi pa kailanman naikakasal sa 
isang lalaki at hindi pa kailanman nakararanas ng 
seksuwal na pakikipagtalik. (Gen 24:16: Deu 32:25, 
Huk 21:12, 1Ha 1:2, Es 2:2, 3, 17: Pan 1:18, 2:21) Ga- 
yunman, ang terminong Griego na parthe'nos ay 
maaaring kumapit kapuwa sa mga lalaki at mga ba- 
baing walang asawa.--Mat 25:1-12; Luc 1:27, Gaw 
21:9, 1Co 7:25, 36-38. 

Ayon sa Kautusan, kung dinaya ng isang lala- 
ki ang isang dalaga na hindi pa naipakikipagtipan 
upang masipingan niya ito, bibigyan niya ang ama 
nito ng 50 siklong pilak ($110), pakakasalan niya ito 
(kung papayag ang ama ng babae), at hindi siya pa- 
hihintulutang diborsiyuhin ito “sa lahat ng kaniyang 
mga araw.” (Exo 22:16, 17; Deu 22:28, 29) Ngunit 
ang isang dalagang naipakipagtipan na, palibhasa'y 
itinuturing na pag-aari na ng isang asawang lalaki, 
ay dapat batuhin hanggang sa mamatay kung hin- 


430 


di siya sumigaw noong halayin siya. Ang hindi niya 
pagsigaw ay maaaring magpahiwatig ng pagsang- 
ayon at sa gayon ay maituturing siyang isang ma- 
ngangalunya. (Deu 22:23, 24; ihambing ang Mat 
1:18, 19.) Dahil ang isang dalagang naipakipagtipan 
na ay itinuturing na “pag-aari” ng isang asawang la- 
laki, ipinaliliwanag nito kung bakit maaaring tuku- 
yin sa Joel 1:8 ang isang dalaga' bilang humahagul- 
hol dahil sa “may-ari ng kaniyang kabataan.” 

Yamang mas malayang maglingkod sa Panginoon 
yaong mga nananatiling birhen, inirekomenda ng 
apostol na si Pablo ang pagkawalang-asawa bilang 
ang mas mabuting landasin para sa mga Kristiya- 
nong may pagpipigil sa sarili. (1Co 7:25-35) Gayun- 
man, may kinalaman doon sa mga walang pagpipi- 
gil sa sarili, sinabi niya: “Kung iniisip ng sinuman na 
gumagawi siya nang di-nararapat sa kaniyang pag- 
kabirhen, kung iyan ay lampas na sa kasibulan ng 
kabataan, at ganito ang dapat maganap, gawin niya 
kung ano ang ibig niya, hindi siya nagkakasala. Ha- 
yaan silang mag-asawa. ”---1Co 7:36. 

Ang salitang Griego na isinaling “pagkabirhen” sa 
1 Corinto 7:36-38 ay literal na nangangahulugang 
“birhen.” Sa dahilang ito ay ipinapalagay na ang ti- 
nutukoy ni Pablo ay ang tungkulin ng isang ama 
o tagapag-alaga sa isang anak na babae na maaari 
nang mag-asawa. Kaya naman ang The Jerusalem 
Bible ay kababasahan: “Kung may sinuman na na- 
kadaramang hindi makatarungan para sa kaniyang 
anak na babae na tumanda nang husto anupat hin- 
di na ito makapag-aasawa, at na dapat niyang asika- 
suhin ito, malaya siyang gawin ang maibigan niya: 
hindi siya nagkakasala kung may maganap na pag- 
aasawa.” Ang isa pang pangmalas ay na tumutukoy 
ang tekstong ito sa pasiya ng isang lalaki na pakasa- 
lan ang babaing ipinakipagtipan sa kaniya. Sinasabi 
ng American Translation: “Kung iniisip ng isang la- 
laki na hindi siya gumagawi nang wasto may kaug- 
nayan sa babaing ipinakipagtipan sa kaniya, kung 
napakasidhi ng kaniyang pagnanasa, at iyon ang da- 
pat gawin, gawin niya ang gusto niya, hindi iyon ka- 
salanan, hayaan silang makasal.” 

Gayunman, ipinahihiwatig ng konteksto na ang 
tinutukoy ay hindi isang babaing birhen kundi ang 
pagkabirhen mismo ng isang tao. Sinabi ng isang 
komentarista: “Sa palagay ko ay ipinagpapatuloy rito 
ng apostol ang kaniyang naunang diskurso, at pina- 
payuhan niya ang mga walang asawa, na maaaring 
magpasiya para sa kanilang sarili, kung ano ang da- 
pat gawin, ang birhen ng lalaking iyon ay tumutu- 
koy sa kaniyang pagkabirhen.” (Matthew Henry's 
Commentary on the Whole Bible, 1976, Tomo Ill, 
p. 1036) Yamang ang salitang Griego na parthe'nos 
ay maaaring sumaklaw sa mga lalaking walang asa- 
wa, ang saling “pagkabirhen,” gaya ng makikita sa 


431 


mga salin ni J. B. Rotherham at ni J. N. Darby at ga- 
yundin sa Bagong Sanlibutang Salin, ay angkop at 
waring ang katugmang-katugma ng konteksto. 

Espirituwal na Pagkabirhen. Kung paanong 
isang dalaga, o birhen, lamang ang maaaring kunin 
ng mataas na saserdote sa Israel bilang kaniyang 
asawa (Lev 21:10, 13, 14, ihambing ang Eze 44:22), 
ang dakilang Mataas na Saserdote, si Jesu-Kristo, ay 
dapat din namang kumuha lamang ng isang “bir- 
hen” bilang kaniyang espirituwal na “kasintahang 
babae” sa langit. (Apo 21:9, Heb 7:26, ihambing ang 
Efe 5:25-30.) Kaya naman lubhang nabahala ang 
apostol na si Pablo tungkol sa kadalisayan ng kon- 
gregasyon ng Corinto, palibhasa'y nais niyang iha- 
rap ito na “gaya ng isang malinis na birhen sa Kris- 
to.” (2Co 11:2-6) Ang kasintahang babae ni Kristo ay 
binubuo ng 144,000 pinahiran-ng-espiritung perso- 
na na bawat isa ay nag-iingat ng kanilang “pagka- 
birhen' sa pamamagitan ng pananatiling hiwalay sa 
sanlibutan at sa pamamagitan ng pag-iingat sa ka- 
dalisayan ng kanilang moralidad at mga doktrina. 
--Apo 14:1, 4; ihambing ang 1Co 5:9-13, 6:15-20, 
San 4:4: 2Ju 8-11. 

Mesiyanikong Hula. Bagaman ang salitang 
Hebreo na bethu-lah” ay nangangahulugang “dala- 
ga,” ibang termino naman (@lmah') ang lumilitaw 
sa Isaias 7:14: “Narito! Ang dalaga [ha-@al:mah'] mis- 
mo ay magdadalang-tao nga, at magsisilang siya ng 
isang anak na lalaki, at tatawagin nga niyang Em- 
manuel ang pangalan nito.” Ang salitang @al:1mah'ay 
nangangahulugang “dalaga” (sa Ingles, maiden) at 
maaaring kumapit sa isa na di-birhen o birhen. Iki- 
napit ito sa “dalagang” (maiden) si Rebeka bago siya 
nag-asawa, nang panahon na tawagin din siyang 
“isang dalaga” (bethu-lah', sa Ingles, virgin). (Gen 
24:16, 43) Sa ilalim ng pagkasi ng Diyos, ginamit ni 
Mateo ang salitang Griego na parthe'nos (dalaga, sa 
Ingles, virgin) upang ipakita na ang Isaias 7:14 ay 
lubusang natupad nang isilang ng isang birhen si 
Jesus na Mesiyas. Malinaw na sinabi kapuwa ni Ma- 
teo at ni Lucas na ang ina ni Jesus na si Maria ay 
isang birhen noon na nagdalang-tao sa pamamagi- 
tan ng pagkilos ng banal na espiritu ng Diyos.---Mat 
1:18-25: Luc 1:26-35. 

Mga Lunsod, mga Lugar, at mga Grupo ng 
mga Tao. Ang terminong “dalaga” (virgin) ay ka- 
dalasang ginagamit may kaugnayan sa mga lunsod, 
mga lugar, o mga grupo ng mga tao. Binabanggit 
ang “dalaga” o “anak na dalaga” ng “aking bayan" 
(Jer 14:17), gayundin ng Israel (Jer 31:4, 21: Am 
5:2), Juda (Pan 1:15), Sion (2Ha 19:21: Pan 2:13), 
Ehipto (Jer 46:11), Babilonya (Isa 47:1), at Sidon (Isa 
23:12). Waring ang diwa ng ganitong makasagisag 
na paggamit ay na ang iba't ibang grupo ng mga tao 
o mga lokasyon na tinutukoy nang gayon ay alin- 
man sa hindi pa naaagaw at nasasamsaman ng ban- 


BISIG 


yagang mga manlulupig o dating hindi dumaranas 
ng panunupil tulad ng isang dalaga o birhen. 


BIRSA. Hari ng Gomorra na tinalo ni Kedorlao- 
mer at ng kaniyang mga kaalyado sa Mababang Ka- 
patagan ng Sidim.---Gen 14:1-11. 


BIRZAIT. Isang pangalan sa talaangkanan ni 
Aser sa pamilya ni Malkiel. (1Cr 7:30, 31) Dahil ang 
Birzait ang tanging pangalan sa mga nakatala sa 
1 Cronica 7:30, 31 na hindi matatagpuan sa katulad 
na rekord ng talaangkanan sa Genesis 46:17, itinu- 
turing ng ilan na ang Birzait ay tumutukoy sa isang 
dako na sa kapaligiran nito namayan ang mga ina- 
po ni Malkiel, o inaakala nila na isa itong lugar kung 
saan si Malkiel ang isang pangunahing tumatahan, 
kung paanong si Sobal ang tinutukoy na “ama ng Ki- 
riat-jearim' at si Salma ang “ama ng Betlehem.” (1Cr 
2:51, 52) Palibhasa'y ipinapalagay na ang Birzait ay 
pangalan ng isang lugar, iniuugnay ito ng ilan sa 
Birzeit, mga 21 km (13 mi) sa HHK ng Jerusalem, 
ngunit, sa kabila ng pagkakahawig ng mga panga- 
lan, ang lokasyon ng Birzeit malapit sa timugang 
hanggahan ng Efraim (sa halip na sa teritoryo ng 
Aser) ay hindi sumusuporta sa gayong pag-uugnay. 


BISIG. Isang biyas ng katawan ng tao. Sa Bibli- 
ya, ang mga terminong Hebreo at Griego para sa 
“bisig” (zeroh'a” bra-khi'on) ay kadalasang ginaga- 
mit sa makasagisag na paraan upang kumatawan sa 
kakayahang gumamit ng lakas o kapangyarihan. 
(Gen 49:24, tlb sa Rbi8, Job 22:8, tlb sa Rbi8, iham- 
bing ang Luc 1:51.) Ang “bisig” ng Diyos na Jehova 
ay napakamakapangyarihan, anupat nakagagawa 
ito ng kamangha-manghang mga gawa ng pagla- 
lang. (Jer 27:5, 32:17) Sa pamamagitan din ng kani- 
yang “bisig” ay namamahala si Jehova (Isa 40:10, 
Eze 20:33), nagliligtas sa mga napipighati (Aw 44:3: 
Isa 52:10), nagliligtas sa kaniyang bayan (Exo 6:6; 
Isa 63:12; Gaw 13:17), sumusuporta at nangangala- 
ga sa kanila (Deu 33:27, Isa 40:11: Os 11:3), huma- 
hatol (Isa 51:5), at nagpapangalat ng kaniyang mga 
kaaway (Aw 89:10, Luc 1:51). Ang pagbali sa bisig 
ay nangangahulugan ng pagdurog sa kalakasan ng 
isa. (Job 38:15, Aw 10:15, Jer 48:25) Sa pamamagi- 
tan ni Jesu-Kristo, na nadaramtan ng awtoridad at 
kapangyarihan at gumaganap bilang Hukom at Ta- 
gapuksa, ipinamamalas ni Jehova ang Kaniyang ka- 
lakasan, na kinakatawanan ng Kaniyang “bisig.” 
-Isa 53:1: Ju 12:37, 38. 

Ang bisig na laman, kumakatawan sa lakas ng 
tao, ay inilalarawan sa Bibliya bilang di-mapana- 
naligan at bumibigo sa isa na nagtitiwala rito. 
Nagbababala si Jehova sa kaniyang bayan na ang 
pagtitiwala sa bisig ng tao ay mapandaya at kapa- 
ha-pahamak. (2Cr 32:8, Jer 17:5) Babaliin niya ang 


BISLAM 


bisig ng balakyot, na inilalarawang may-paniniil na 
nakapatong sa kanilang mga biktima.--Job 35:9, 
38:15: Aw 10:15. 

Sa imaheng napanaginipan ni Haring Nabucodo- 
nosor, ang dibdib at mga bisig na pilak ay kumata- 
wan sa Medo-Persia, ang kahariang humalili sa Ba- 
bilonya, ang ulong ginto, bilang kapangyarihang 
pandaigdig.---Dan 2:32, 39. 


BISLAM [posible, Payapa]. Isa na sumalansang 
sa muling pagtatayo ng templo pagkaraan ng pag- 
katapon at nakibahagi sa pagsulat sa Persianong si 
Haring Artajerjes ng isang liham na may bulaang 
akusasyon laban sa mga Judio.---Ezr 4:6, 7: tingnan 
ang ARTAJERJES Blg. 1. 


BITAG. Isang pamamaraan o kagamitan sa pang- 
huhuli ng hayop, kadalasa'y may isang silo o paig- 
kas na kapag nagalaw ay sumusunggab, kumuku- 
long, o pumapatay sa hayop. Karaniwan na, ito ay 
nakakubli, hindi mahahalata, o inaayos sa paraang 
malilinlang ang biktima, kadalasa'y ginagamitan ito 
ng pain. Maraming salitang Hebreo ang isinasalin 
sa iba't ibang paraan bilang “bitag,” “silo,” at “lam- 
bat.” (Aw 141:9, 10) Bagaman hindi naglalaan ang 
Bibliya ng detalyadong mga paglalarawan ng iba't 
ibang uri ng mga bitag at mga silo sa hayop na gi- 
namit noong sinaunang mga panahon, ang mga ta- 
latang gaya ng Job 18:8-10, Awit 10:9, 140:5; at 
Jeremias 18:22 ay nagbibigay ng pangkalahatang 
ideya kung paano ginamit ang ilan sa mga ito. Para 
sa impormasyon may kinalaman sa kayarian at 
paggamit ng mga ito, tingnan ang MANGHUHULI NG 
IBON, PANGANGASO AT PANGINGISDA. 

Makasagisag o Makatalinghagang Paggamit. 
Yamang pagkabihag, pinsala, o kamatayan ang du- 
lot ng mga ito sa mga hayop na nahuhuli, ang mga 
silo at mga bitag ay maaaring lumarawan sa mga 
sanhi ng pagkawala ng kalayaan, o mga sanhi ng 
kapahamakan, kasiraan, o kamatayan. Kaya naman 
matapos ipatalastas ni Moises ang pagdating ng 
isang matinding salot ng balang sa Ehipto, itina- 
nong ng mga lingkod ni Paraon: “Hanggang kailan 
magiging gaya ng silo sa atin ang taong ito?” (Exo 
10:7) Dumating ang lahat ng naunang mga salot 
gaya ng ipinatalastas ni Moises, at dahil dito, siya'y 
naging gaya ng silo, samakatuwid nga, isang san- 
hi ng kapahamakan o kasiraan ng mga Ehipsiyo. 
Upang hindi mahulog ang mga Israelita sa bitag ng 
idolatriya, paulit-ulit silang binabalaan ni Jehova 
tungkol sa idudulot na panganib kung pahihintulu- 
tan nilang manatili sa Lupang Pangako ang mga Ca- 
naanita. (Exo 23:32, 33: 34:12, Deu 7:16, 25; Jos 
23:13) Ang idolatriya ay naging isang bitag, o isang 
di-namamalayang sanhi ng kapahamakan, sa mga 
Israelita yamang dahil dito ay naiwala nila ang li- 


432 


ngap at proteksiyon ni Jehova at humantong ito sa 
pagkasiil at pagkabihag nila sa mga kamay ng kani- 
lang mga kaaway. Mapanlinlang din ito, anupat 
may pain na sa wari'y magdudulot ito ng mga paki- 
nabang at mga kaluguran. (Huk 2:2, 3, 11-16, 8:27) 
Sa katulad na paraan, ginamit ni Haring Saul sa 
isang pakana ang kaniyang anak na si Mical, anupat 
sinabi niya: “Ibibigay ko siya [kay David] upang siya 
ay magsilbing silo sa kaniya.” (1Sa 18:21) Lihim na 
umasa si Saul na mamamatay si David sa susuungin 
nitong panganib upang makakuha ng isang daang 
dulong-balat ng mga Filisteo na ibibigay nito sa hari 
kahalili ng “doteng salapi.”-- 1Sa 18:25. 

Ang isa pang katangian ng mga bitag na ipinahi- 
hiwatig sa makasagisag na mga pananalita ay ang 
bilis nito, anupat nahuhuli nito ang isa nang wa- 
lang kamalay-malay. Halimbawa, biglang-bigla at 
di-inaasahan ang pagbagsak ng Babilonya sa mga 
Medo at mga Persiano anupat para bang isang silo 
o bitag ang pinaigkas ni Jehova sa kaniya.---Jer 
50:24: ihambing ang Luc 21:34, 35. 

Dapat na maging mapanuri at maingat ang isang 
indibiduwal sa kaniyang ipananata o gagarantiya- 
hang gawin upang hindi siya mabitag, o malagay, 
sa isang situwasyon na mahirap o halos imposible 
niyang malabasan. (Kaw 6:1-3, 20:25) Ang pakiki- 
pagsamahan sa isang taong magagalitin ay maaa- 
ring maging dahilan upang ang isa ay maging ka- 
gaya ng taong iyon. Isa itong silo, sapagkat maaari 
itong humantong sa pagkasangkot sa mga away, ka- 
paha-pahamak na mga kaguluhan, at pagkakasala. 
(Kaw 22:24, 25; ihambing ang 1Co 15:33.) Sa kabi- 
lang dako naman, ang pagkatakot sa Diyos at ang 
pagsisikap na sundin ang Kaniyang daan ay tumu- 
tulong sa marunong upang hindi siya maakit ninu- 
man sa paggawa ng masama (gaya ng pagkasang- 
kot sa mga patutot) na maaaring maging isang bitag 
na hahantong sa kamatayan.--Kaw 13:14: 14:27: 
ihambing ang 5:3-8, 7:21-23. 

Noong unang siglo C.E., ang ilang Kristiyano, pa- 
libhasa'y naakit sa tukso ng kayamanan, ay nahulog 
sa silo na nagdulot ng espirituwal na kapahamakan. 
(1Ti 6:9, 10) Sinasabing ang iba ay nahulog sa “silo 
ng Diyablo.” Maliwanag na nangangahulugan ito na 
nailigaw at lumihis sila mula sa katotohanan at sa 
gayon ay naging mga biktima ng Kalaban. Hinimok 
si Timoteo na turuan ang gayong mga tao nang 
may kahinahunan upang matauhan sila at magsisi, 
sa gayo'y makalaya sila mula sa silo ng Diyablo. 
--2Ti 2:23-26, ihambing ang 1Ti 1:3, 4, Tit 3:9. 

Bagaman pangkaraniwan lamang sa mga nagpa- 
pakana na tangkaing bitagin, o siluin, ang isang ta- 
ong inosente, kayang baligtarin ni Jehova ang mga 
bagay-bagay at “magpaulan sa mga balakyot ng 
mga bitag, apoy at asupre.” (Aw 11:6) Kaya niya si- 


433 


lang bitagin, anupat hahadlangan niya ang lahat ng 
paraan ng pagtakas, at pagkatapos ay lalapatan niya 
sila ng kahatulan.---Ihambing ang 1Te 5:1-3. 


BITIAS [mula sa Ehipsiyo, nangangahulugang 
“Reyna"]. Anak na babae ng isang Paraon at asawa 
ni Mered na mula sa tribo ni Juda.—1Cr 4:1, 18. 


BITINIA. Isang Romanong probinsiya sa hila- 
gaang bahagi ng Asia Minor. Ito ay nasa isang lugar 
na ngayon ay HK Turkey, sumasaklaw sa gawing si- 
langan mula sa Istanbul sa kahabaan ng timugang 
baybayin ng Dagat na Itim. Noong ikalawang pag- 
lalakbay ni Pablo bilang misyonero, nang sumama 
si Timoteo sa kaniya at kay Silas sa Listra, sinikap 
nilang maglakbay patungong Bitinia, ngunit “hindi 
sila pinahintulutan ng espiritu ni Jesus.” (Gaw 16:7) 
Hindi binabanggit na nangaral sa lugar na iyon ang 
mga apostol, ngunit maliwanag na may mga Kristi- 
yano roon nang isulat ni Pedro ang kaniyang unang 
kanonikal na liham noong mga 62-64 C.E. (1Pe 1:1) 
Nang lumiliham si Pliny na Nakababata mula sa Bi- 
tinia sa Romanong emperador na si Trajan noong si 
Pliny ay isang pantanging komisyonado, binanggit 
niya na maraming Kristiyano sa probinsiya, anupat 
sinasabing noong pasimula ng ikalawang siglo, ang 
Kristiyanismo ay hindi lamang nasa mga bayan, 
kundi lumaganap na ito sa “mga nayon at mga dis- 
tritong kabukiran din.”--The Letters of Pliny, X, 
XCVI, 9. 


BITUIN. Ang salitang Hebreo na koh-khav, ga- 
yundin ang Griegong a-ster" at a'stron, ay ikinakapit 
sa pangkalahatang diwa sa anumang bagay na nag- 
liliwanag sa kalawakan, maliban sa araw at buwan, 
na ginagamitan naman ng ibang mga pangalan. 

Ang Lawak ng Uniberso. Ang galaksi na kina- 
roroonan ng Lupa, karaniwang tinatawag na Milky 
Way, ay pinaniniwalaang may lapad na mga 100,- 
000 light-year at kinapapalooban ng mahigit sa 
100,000,000,000 bituin tulad ng ating araw. Ang 
distansiya mula sa Lupa ng pinakamalapit na bi- 
tuin, isa sa grupo ng Alpha Centauri, ay mahigit 
sa 40,000,000,000,000 km (25,000,000,000,000 mi). 
Gayunma'y maituturing na maliit lamang ang pag- 
kalaki-laking agwat na ito dahil tinatayang may 
100,000,000,000 galaksi sa buong kalawakan ng 
uniberso. Mga 10,000,000,000 sa mga ito ay abot- 
tanaw ng makabagong mga teleskopyo. 

Ang pagkalaki-laking bilang ng nilalang na mga 
bituin ay lubhang nagpapatindi sa puwersa at kahu- 
lugan ng pananalita ng Maylalang sa Isaias 40:26: 
“Ttingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at mas- 
dan. Sino ang lumalang ng mga bagay na ito? Iyon 
ang Isa na naglalabas sa hukbo nila ayon sa bilang, 
na lahat sila ay tinatawag niya ayon sa pangalan. 


BITUIN 


Dahil sa kasaganaan ng dinamikong lakas, palibha- 
sa'y malakas din ang kaniyang kapangyarihan, wa- 
lang isa man sa kanila ang nawawala.” (Ihambing 
ang Aw 147:4.) Ang mapagpitagang salmista ay na- 
udyukang magsabi: “Kapag tinitingnan ko ang iyong 
langit, ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang bu- 
wan at ang mga bituin na iyong inihanda, ano ang 
taong mortal anupat iniingatan mo siya sa isipan, at 
ang anak ng makalupang tao anupat pinangangala- 
gaan mo siya?”--Aw 8:3, 4. 

Edad. Ang mga sinag mula sa malalayong bi- 
tuin at galaksi na milyun-milyong light-year ang 
distansiya ay nakaaabot na ngayon sa higanteng 
mga teleskopyo anupat ipinakikita nito na ang mga 
bituing ito ay nilalang milyun-milyong taon na ang 
nakalilipas, yamang kung hindi ay hindi pa makara- 
rating sa ating planeta ang mga sinag na ito. Mali- 
wanag na ang gayong paglalang ay kalakip sa pani- 
mulang pananalita sa Genesis 1:1: “Nang pasimula 
ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa.” Hindi 
ito sinasalungat ng talata 16 sa pagsasabi na noong 
ikaapat na “araw,” o yugto, ng paglalang, “pinasimu- 
lang gawin ng Diyos . . . ang mga bituin.” Ang sali- 
tang “gawin” (sa Heb., @:sah') ay hindi singka- 
hulugan ng salitang “lalangin” (sa Heb., bara”). 
--Tingnan ang PAGLALANG, NILALANG. 

Bilang ng mga Bituin. Sa pakikipag-usap sa 
tao, ginamit ng Diyos ang mga bituin upang tumu- 
koy sa napakalaking bilang, kahambing ng mga bu- 
til ng buhangin sa baybay-dagat. (Gen 22:17, 15:5; 
Exo 32:13, ihambing ang Ne 9:23, Na 3:15, 16, Heb 
11:12.) Yamang ilang libong bituin lamang ang ma- 
kikita ng mga mata kung walang teleskopyo, noong 
nakaraan ay minamalas ng marami na hindi angkop 
ang paghahambing na ito. Ngunit sa ngayon, ipina- 
kikita ng katibayan na ang bilang ng mga bituin ay 
talagang maihahambing sa lahat ng mga butil ng 
buhangin sa buong lupa. 

Kapansin-pansin na, bagaman binanggit ni Moi- 
ses na talagang natupad sa Israel ang Abrahami- 
kong pangakong ito, hindi kailanman inilakip sa 
mga sensus hinggil sa populasyon, gaya ng nakau- 
lat sa Bibliya, ang kabuuang bilang ng populasyon 
ng bansa. (Deu 1:10, 10:22, 28:62) Nang dakong 
huli, espesipikong binanggit na hindi tinuos ni David 
ang bilang niyaong “mula sa dalawampung taon ang 
edad at pababa, sapagkat si Jehova ay nangako na 
pararamihin ang Israel na gaya ng mga bituin sa la- 
ngit.” (1Cr 27:23) Ipinakikita ng gayong konsepto ng 
pagiging di-mabilang ng mga bagay na ito sa kala- 
ngitan na ang mga sulat ng Bibliya ay natatangi 
kung ihahambing sa mga pangmalas ng sinaunang 
mga tao noong panahong iyon. 

Mahusay na Pagkakaayos. Karagdagan pa, 
ang mahusay na pagkakaayos ng mga bagay na 
ito sa kalangitan ay idiniriin sa iba't ibang teksto, 


BITUIN 


anupat may tinutukoy na mga “mga batas,” “mga 
tuntunin,” at “mga landas” (“mga landasin,” RS). 
(Jer 31:35-37: Huk 5:20, ihambing ang Jud 13.) Ang 
napakatitinding puwersa na nagtatakda ng relati- 
bong mga posisyon ng ilang bituin ayon sa mga pi- 
sikal na batas ay ipinahihiwatig ng mga tanong ng 
Diyos kay Job: “Maitatali mo bang mahigpit ang 
mga bigkis ng konstelasyon ng Kima, o makakalag 
mo ba ang mga panali ng konstelasyon ng Kesil? 
Mailalabas mo ba ang konstelasyon ng Mazarot sa 
takdang panahon niyaon? At kung tungkol sa kons- 
telasyon ng Ash kasama ng mga anak nito, mapa- 
patnubayan mo ba ang mga iyon? Nalalaman mo ba 
ang mga batas ng langit, o maitatatag mo ba ang 
awtoridad nito sa lupa?” (Job 38:31-33, tingnan ang 
ASH, KONSTELASYON NG; KESIL, KONSTELASYON NG, KIMA, 
KONSTELASYON NG, MAZAROT, KONSTELASYON NG.) Kaya 
naman, sinasabi ng New Bible Dictionary: “Kung 
gayon, ipinapahayag namin na laging inihaharap 
ng Bibliya ang isang uniberso na lubusang makatu- 
wiran, at pagkalawak-lawak, kabaligtaran ng kara- 
niwang pangmalas noon sa daigdig, na ang uniber- 
so ay hindi makatuwiran, at kasinliit lamang ng 
mapatutunayan ng simpleng mga pandama.”---Ine- 
dit ni J. Douglas, 1985, p. 1144. 

Ang pananalita ng apostol na si Pablo may kina- 
laman sa pagkakasari-sari ng indibiduwal na mga 
bituin ay higit pang mauunawaan sa liwanag ng 
makabagong astronomiya, na nagpapakita ng pag- 
kakaiba-iba ng kulay, laki, dami ng liwanag na nali- 
likha, temperatura, at maging ng relatibong densi- 
dad ng mga bituin.-- 1Co 15:40, 41. 

Pagsamba sa mga Bituin. Bagaman laganap 
ang pagsamba sa mga bituin sa gitna ng sinaunang 
mga bansa sa Gitnang Silangan, ang maka-Kasula- 
tang pangmalas na pinanghahawakan ng tapat na 
mga lingkod ng Diyos ay na ang gayong mga bituin 
ay materyal na mga bagay lamang na nasa ilalim 
ng mga batas at pagkontrol ng Diyos, anupat hindi 
nagpupuno sa tao kundi nagsisilbing mga tanglaw 
at mga tagapagpahiwatig ng panahon. (Gen 1:14- 
18: Aw 136:3, 7-9: 148:3) Nang babalaan ni Moises 
ang Israel laban sa paggawa ng anumang kawangis 
ng tunay na Diyos na si Jehova, inutusan niya sila 
na huwag magpadaya sa pagsamba sa araw, buwan, 
at mga bituin, “na binahagi ni Jehova na iyong 
Diyos sa lahat ng mga bayan sa silong ng buong la- 
ngit.” (Deu 4:15-20, ihambing ang 2Ha 17:16, 21:5; 
23:5, Zef 1:4, 5.) Iniugnay ng mga bansang pagano 
ang kanilang partikular na mga diyos sa ilang bi- 
tuin at sa gayon ay nagkaroon sila ng makabayang 
pangmalas sa gayong mga bituin. Ang mga panga- 
lang Sakut at Kaiwan, binanggit sa Amos 5:26 bi- 
lang mga diyos na sinamba ng apostatang Israel, ay 
itinuturing na mga pangalang Babilonyo para sa 


434 


planetang Saturn, tinawag na Repan nang sipiin ni 
Esteban ang tekstong ito. (Gaw 7:42, 43) Ang pag- 
samba sa bituin ay lalo nang prominente sa Babilo- 
nya ngunit napatunayang walang kabuluhan noong 
panahong puksain siya.---Isa 47:12-15. 

Ang “Bituin” na Nakita Pagkapanganak kay 
Jesus. Ang “mga astrologo mula sa mga silanga- 
ning bahagi,” samakatuwid ay mula sa kapaligiran 
ng Babilonya, na ang pagdalaw kay Haring Herodes 
pagkapanganak kay Jesus ay naging dahilan ng lan- 
sakang pagpatay sa lahat ng mga sanggol na lalaki 
sa Betlehem, ay maliwanag na hindi mga lingkod 
o mga mananamba ng tunay na Diyos. (Mat 2:1-18, 
tingnan ang ASTROLOGO.) Kung tungkol sa “bituin” 
(sa Gr., aster’) na nakita nila, maraming mungkahi 
ang nagsasabi na ito ay isang kometa, isang bulala- 
kaw, isang supernova, o, ayon sa nakararami, isang 
pangkat ng mga planeta. Wala sa mga bagay na 
iyon sa kalangitan ang makatuwirang “makahihinto 
sa itaas ng kinaroroonan ng bata,' sa gayon ay tinu- 
tukoy ang bahay sa nayon ng Betlehem kung saan 
matatagpuan ang bata. Kapansin-pansin din na ta- 
nging ang mga paganong astrologong ito ang “naka- 
kita” sa bituin. Dahil hinahatulan ang pagsasagawa 
nila ng astrolohiya at masama ang naging mga re- 
sulta ng kanilang pagdalaw, anupat isinapanganib 
ang buhay ng panghinaharap na Mesiyas, maisasa- 
alang-alang natin, at baka talagang angkop na isipin 
natin, na inakay sila ng isa na salungat sa mga la- 
yunin ng Diyos may kinalaman sa ipinangakong 
Mesiyas. Tungkol sa isa na “laging nag-aanyong 
isang anghel ng liwanag,” na ang pagkilos ay “taglay 
ang bawat makapangyarihang gawa at kasinungali- 
ngang mga tanda at mga palatandaan,” na may 
kakayahan na magtinging nagsasalita ang isang 
serpiyente, at tinukoy ni Jesus bilang isang mama- 
matay-tao nang siya ay magsimula,' tiyak na maka- 
tuwirang itanong natin: Hindi kaya mapangyayari 
rin niya na “makakita ang mga astrologo ng isang 
bagay na tulad-bituin na umakay muna sa kanila, 
hindi sa Betlehem, kundi sa Jerusalem, kung saan 
nakatira ang isang mortal na kaaway ng ipinanga- 
kong Mesiyas?---2Co 11:3, 14, 2Te 2:9, Gen 3:1-4, Ju 
8:44. 

Makasagisag na Paggamit. Ang mga bituin 
ay ginagamit sa Bibliya sa makasagisag na diwa at 
sa mga metapora o mga simili upang kumatawan sa 
mga tao, gaya sa panaginip ni Jose kung saan ang 
kaniyang mga magulang ay kinatawanan ng araw 
at buwan, at ang kaniyang 11 kapatid naman ay ng 
11 bituin. (Gen 37:9, 10) Iniuugnay ng Job 38:7 ang 
“mga bituing pang-umaga” na humiyaw nang may 
kagalakan dahil sa pagkakatatag ng lupa sa anghe- 
likong “mga anak ng Diyos.” Tinukoy ng binuhay- 
muli at dinakilang si Jesus ang kaniyang sarili bi- 
lang “ang maningning na bituing pang-umaga” at 


435 


nangakong ibibigay niya ang “bituing pang-umaga” 
sa kaniyang nananaig na mga tagasunod, anupat 
maliwanag na nagpapahiwatig iyon ng pakikibaha- 
gi sa kaniya sa kaniyang makalangit na posisyon at 
kaluwalhatian. (Apo 22:16: 2:26, 28, ihambing ang 
2Ti 2:12, Apo 20:6.) Ang pitong “anghel” ng mga 
kongregasyon, na pinadalhan ng nasusulat na mga 
mensahe, ay isinasagisag ng pitong bituin sa ka- 
nang kamay ni Kristo. (Apo 1:16, 20, 2:1, 3:1) “Ang 
anghel ng kalaliman" na tinatawag na Abadon ay ki- 
nakatawanan din ng isang bituin.--Apo 9:1, 11: 
tingnan ang ABADON. 

Sa kasabihan sa Isaias kabanata 14, ang mapag- 
hambog at ambisyosong hari ng Babilonya (sama- 
katuwid nga, ang Babilonyong dinastiya ng mga 
hari na kinatawanan ni Nabucodonosor), na tinata- 
wag na “lisa na] nagniningning" (sa Heb., heh-lel” 
“Lucifer,” KJ), ay inihaharap bilang naghahangad 
na maitaas ang kaniyang trono “sa itaas ng mga bi- 
tuin ng Diyos.” (Isa 14:4, 12, 13: tingnan ang NAGNI- 
NINGNING, ISA NA.) Ang metapora ng isang “bituin” ay 
ginagamit upang tukuyin sa makahulang paraan 
ang Davidikong mga hari ng Juda (Bil 24:17), at ipi- 
nakikita ng kasaysayan sa Bibliya na ang Babilon- 
yong dinastiya ay pansamantalang umangat sa ita- 
as ng mga Judeanong haring ito sa pamamagitan 
ng paglupig sa Jerusalem. Inilalarawan ng isang ka- 
tulad na hula sa Daniel kabanata 8 ang maliit na 
“sungay” ng isang panghinaharap na kapangyari- 
han na yumuyurak sa ilang bituin ng “hukbo ng 
mga langit” at kumikilos laban sa Prinsipe ng huk- 
bo at sa kaniyang santuwaryo (Dan 8:9-13), sa- 
mantalang sa Daniel kabanata 12, sa pamamagitan 
ng simili, yaong mga tao na “may kaunawaan” at 
nagdadala sa iba tungo sa katuwiran ay inilalara- 
wan bilang sumisikat na “tulad ng mga bituin” sa 
“panahon ng kawakasan.” (Dan 12:3, 9, 10) Sa kaba- 
ligtaran naman, ang mga imoral na lumilihis sa ka- 
totohanan ay inihahambing sa “mga bituin na wa- 
lang takdang landasin.”--Jud 13. 

Ang pagdidilim ng mga bituin, kasama ng araw 
at buwan, ay isang larawang malimit gamitin sa 
makahulang mga babala ng kasakunaan na pinasa- 
sapit dahil sa paghatol ng Diyos. (Isa 13:10, Eze 32:7, 
Apo 6:12, 13, 8:12; ihambing ang Job 9:6, 7.) Sa 
Eclesiastes 12:1, 2, ang panlalamlam ng gayong 
mga tanglaw ay ginagamit din nang ilarawan ang 
mga taon ng panghihina ng taong matanda. Sa 
ibang bahagi, ang mga bituin ay sinasabing nahu- 
hulog o inihahagis sa lupa. (Mat 24:29: Apo 8:10, 
9:1; 12:4) Ang “mga tanda” sa araw, buwan, at mga 
bituin ay inihula bilang katibayan ng panahon ng 
kawakasan.---Luc 21:25. 

“Bituing Pang-araw.” Ang pananalitang “bi- 
tuing pang-araw” (sa Gr., phospho'ros) ay minsan 
lamang lumitaw, sa 2 Pedro 1:19, at ang kahulugan 


BITUKA, MGA 


nito ay katulad niyaong sa “bituing pang-umaga.” 
Sa ilang kapanahunan sa loob ng isang taon, ang ga- 
yong mga bituin ang huling sumisikat sa silanga- 
ning kagiliran bago lumitaw ang araw at sa gayon 
ay mga tagapagbadya ng pagbubukang-liwayway 
ng isang bagong araw. Ipinahihiwatig ng naunang 
pagtukoy ni Pedro sa pangitain ng pagbabagong- 
anyo ni Jesus taglay ang maringal na kaluwalhatian 
na may kaugnayan ito sa pagpasok niya sa makaha- 
ring kapangyarihan bilang “ang ugat at ang sup- 
ling ni David, at ang maningning na bituing pang- 
umaga [a-ster'|.”--Apo 22:16, 2:26-28. 
“Nakipaglaban ang mga Bituin kay Sisera.’ 
Ang ulat sa Hukom 5:20 ay naging dahilan ng tala- 
kayan dahil sa pariralang, “Mula sa langit ay naki- 
paglaban ang mga bituin, mula sa kanilang mga 
landas ay nakipaglaban sila kay Sisera.” Minamalas 
ng ilan na isa lamang itong matulaing pagtukoy sa 
pagtulong ng Diyos. (Ihambing ang Huk 4:15, Aw 
18:9.) Iminumungkahi rin na ito ay ang pag-ulan ng 
mga meteorite, o ang pagdepende ni Sisera sa mga 
panghuhulang salig sa astrolohiya, na napatuna- 
yang bulaan. Yamang hindi dinetalye ng rekord ng 
Bibliya kung paano “nakipaglaban” ang mga bituin, 
waring sapat nang unawain na ang pananalita ay 
nagpapakita na isang makahimalang pagkilos ang 
ginawa ng Diyos alang-alang sa hukbo ng Israel. 


BITUKA, MGA |sa Ingles, intestines]. Ang sa- 
litang Hebreo na qe'rev ay ginagamit upang luma- 
rawan sa “mga lamang-loob,” “mga panloob na ba- 
hagi,” o “mga bituka” ng mga tao at ng mga hayop. 
(Exo 12:9; 29:13, Aw 5:9) Tinutukoy nito yaong 
“nasa loob” at kadalasang ginagamit bilang pang- 
ukol, na nangangahulugang “sa loob, sa gitna ng.” 
--Gen 25:22: Deu 17:20. 

Ang isa pang termino na tumutukoy sa mga pan- 
loob na sangkap ay ang Hebreong me-@h. Sa He- 
breo, palagi itong lumilitaw sa anyong pangma- 
ramihan (meim') at ginagamit ito para sa “mga 
bituka” sa 2 Samuel 20:10 at para sa “bituka” sa 
2 Cronica 21:15, 18, 19. Maaaring tumukoy ang sali- 
tang ito sa “mga panloob na bahagi” ng isang nila- 
lang, gaya sa ulat tungkol sa malaking isda na 
lumulon kay Jonas. Doon ay lumilitaw ito nang ma- 
kalawang ulit at ipinakikita ito bilang katumbas ng 
“tiyan” ng malaking isda. (Jon 1:17, 2:1, 2) Maaari 
ring tumukoy ang terminong Hebreo na ito sa mga 
sangkap ng mga tao sa pag-aanak. (Gen 15:4; Ru 
1:11) Yamang maliwanag na magkaugnay ang mga 
emosyon at ang mga panloob na sangkap, ang mga 
bituka ay itinuring na sentro ng pinakamasisidhing 
emosyon.---Ihambing ang Isa 63: 15: Jer 4:19; 31:20. 

Ang pisikal na pagkain ay tinutunaw ng mga bi- 
tuka. Kaya naman ginamit ito bilang metapora na 
lumalarawan sa mental o espirituwal na pagtunaw 


BITUMEN 


noong sabihan si Ezekiel sa isang pangitain na kai- 
nin niya ang isang balumbon upang mabusog niya 
nito ang kaniyang mga bituka (sa Heb., mem). 
Magkakaroon si Ezekiel ng espirituwal na lakas sa 
pamamagitan ng pagbubulay-bulay at pag-iimbak 
sa kaniyang memorya ng mga salitang nasusulat sa 
balumbon. Sa gayon ay pinakain siya sa espirituwal 
na paraan at pinaglaanan ng mensaheng sasalitain 
niya.---Eze 3:1-6, ihambing ang Apo 10:8-10. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang salitang 
splag 'khna, literal na nangangahulugang “mga bi- 
tuka,” ay ginamit nang minsan upang tumukoy sa 
literal na mga bituka. (Gaw 1:18) Sa ibang mga ta- 
lata, ginagamit naman ito bilang metapora upang 
tumukoy sa “magiliw na pagmamahal” at “magiliw 
na pagkamahabagin.”--2Co 6:12, Fil 1:8: 2:1: Col 
3:12, 1Ju 3:17. 


BITUMEN. Ang maitim o kayumangging mi- 
neral na aspaltong ito ay tinutukoy ng tatlong sa- 
litang Hebreo. Dalawa sa mga salitang iyon ay 
naglalarawan ng magkaibang anyo nito: ze'pheth 
(alkitran, sa Ingles, pitch), ang anyong likido nito, 
chemar (bitumen), ang kalagayang solido. Inilalara- 
wan naman ng ikatlong salita, ko'pher (isinalin ding 
alkitran sa Tagalog, sa Ingles, tar), ang gamit nito: 
kung paano ito ipinapahid bilang pangkalupkop sa 
kayariang kahoy. (Tingnan ang ALKITRAN.) Dahil 
hindi ito tinatablan ng tubig, naging kapaki-pakina- 
bang na sa tao ang bitumen bago pa ang Baha, sa- 
pagkat noong tagubilinan si Noe na magtayo ng 
arka, sinabihan siya na 'balutan iyon ng alkitran sa 
loob at sa labas. '---Gen 6:14. 

Ang arkang papiro, na pinaglagyan sa sanggol na 
si Moises at pinalutang sa gitna ng mga tambo ng 
Nilo, ay hindi napasok ng tubig dahil tinapalan iyon 
kapuwa ng “bitumen at alkitran.” (Exo 2:3) Natukla- 
san ng mga tagapagtayo ng lunsod ng Babilonya na 
bukod sa hindi tinatablan ng tubig ang bitumen, 
madikit din ito, kaya naman nagsilbi itong isang na- 
pakahusay na argamasa para sa kanilang mga lar- 
yong pinatuyo sa hurnuhan.---Gen 11:3. 

Kilala noon ang Libis ng Sidim, malapit sa Sodoma 
at Gomorra sa lugar ng Dagat na Patay, sa pagiging 
“puno ng mga hukay ng bitumen” (“mga hukay ng 
malagkit na putik,” KJ). (Gen 14:10) Maging sa nga- 
yon, paminsan-minsan ay may bitumeng inaanod 
sa dalampasigan ng dagat na iyon, anupat ipinahihi- 
watig na sa kasalukuyan, ang Sidim ay nasa ilalim 
ng mga tubig ng Dagat na Patay. Madali ring mag- 
liyab ang bitumen at gayon ang paglalarawan dito ni 
Isaias, na humulang “magiging gaya ng nagniningas 
na alkitran” ang lupain ng Edom.---Isa 34:9. 


BIYENAN [sa Ingles, father-in-law]. Sa He- 
breong Kasulatan, ang salitang cham ay tumutukoy 


436 


sa ama ng asawang lalaki (Gen 38:13, 25, 1Sa 4:19, 
21), at ang anyong pambabae nito, cha:-mohth,, ay 
tumutukoy naman sa ina ng asawang lalaki (ang bi- 
yenang babae ng asawang babae).--Ru 1:14: Mik 
7:6. 

Ang pandiwang Hebreo na chathan’ ay nanga- 
ngahulugang “makipag-alyansa ukol sa pag-aasa- 
wa.” (Deu 7:3, 1Sa 18:20-27, 1Ha 3:1, 2Cr 18:1) Ang 
biyenang lalaki sa panig ng asawang babae, ang 
ama ng asawang babae, ay tinutukoy ng isang pan- 
lalaking pandiwaring anyo ng chathan’. Ang pam- 
babaing pandiwaring anyo nito ay tumutukoy na- 
man sa biyenang babae.---Deu 27:23. 

Dahil sa ang magkatipan noon ay itinuturing na 
tali na sa isa't isa bagaman hindi pa sila kasal, 
ang babae ay tinutukoy bilang asawa ng lalaki. 
(Huk 14:20) Kaya naman ang lalaki ay tinatawag na 
“manugang” (anupat isang pangngalan na hinango 
mula sa cha-than' ang ginagamit) lubusan mang na- 
isagawa ang alyansa ukol sa pag-aasawa (Huk 19:5; 
1Sa 22:14: Ne 6:18, 13:28) o naisaplano pa lamang, 
gaya sa kaso ng “mga manugang na lalaki” ni Lot. 
(Gen 19:12, 14; ihambing ang Huk 15:6.) Ang mga 
anak na babae ni Lot ay ipinangako pa lamang na 
ipakakasal: dahil kung hindi gayon ay malamang na 
kasama sana sila ng kani-kanilang asawa at hindi 
nakatira sa bahay ng kanilang ama. Ang dalawang 
lalaki ay magiging mga manugang pa lamang (mga 
katipan ng mga anak ni Lot ngunit hindi pa kasal sa 
mga ito), anupat hindi pa aktuwal na mga manu- 
gang, at ito ang ipinahihiwatig ng pananalitang He- 
breo na maaaring isaling: “Mga manugang [ni Lot] 
na kukuha [o, nagbabalak kumuha] sa kaniyang 
mga anak. ”--Gen 19:14, NW; Ro, ihambing ang JB, 
Mo, RS. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang pen-the- 
ros' ay isinaling “biyenan” (Ju 18:13), ang anyong 
pambabae, pen-thera,, ay isinaling “biyenang ba- 
bae.”--Mat 8:14; 10:35, Mar 1:30, Luc 4:38, 12:53, 
tingnan ang MANUGANG NA BABAE. 


BIZIOTIAS. Isasa mga bayan sa mana ng tri- 
bo ni Juda sa rehiyon ng Negeb. Nakatala ito kasu- 
nod ng Beer-sheba. (Jos 15:21, 28) Hindi alam kung 
saan ang lokasyon nito. Sa Griegong Septuagint, 
“kanilang mga nayon” ang mababasa sa halip na 
ang pangalang pantangi na Biziotias.---Ihambing 
ang Ne 11:27. 


BIZTA. Isa sa pitong opisyal ng korte na isinu- 
go ni Haring Ahasuero upang dalhin si Reyna Vas- 
ti.--Es 1:10, 11, tingnan ang OPISYAL NG KORTE. 


BLASTO. Ang lalaking nangangasiwa sa silid- 
tulugan ni Haring Herodes Agripa I. Dahil sa kani- 
yang maimpluwensiyang posisyon, nang ang mga 


437 


tao ng Tiro at Sidon ay humiling ng kapayapaan kay 
Herodes, hinikayat muna nila si Blasto, marahil ay 
sa pamamagitan ng panunuhol.---Gaw 12:20. 


BOANERGES [Mga Anak ng Kulog]. Isang Se- 
mitikong pananalita na masusumpungan lamang, 
pati na ang salin nito, sa Marcos 3:17. Ibinigay ito ni 
Jesus bilang huling pangalan ng mga anak ni Zebe- 
deo, sina Santiago at Juan, anupat malamang na 
inilalarawan nito ang maalab na sigasig ng dala- 
wang apostol na iyon. (Luc 9:54) Di-gaya ng Pedro 
na naging bagong pangalan ni Simon, lumilitaw na 
hindi karaniwang ginamit ang Boanerges. 


BOAZ, I [posible, Sa Lakas]. Isang may-ari ng 
lupain sa Betlehem sa Juda, “isang lalaking maka- 
pangyarihan sa yaman” noong mga ika-14 na sig- 
lo B.C.E. (Ru 2:1) Si Boaz ay anak nina Salma (Sal- 
mon) at Rahab, at siya ang ama ni Obed. (Mat 1:5) 
Isa siyang kawing sa linya ng pamilya ng Mesiyas, 
ang ikapito sa linya ng angkan mula kay Juda. (1Cr 
2:3-11, Luc 3:32, 33) Ang mga pangyayaring uma- 
kay tungo sa lubhang di-pangkaraniwang mga ka- 
ganapang ito, na naging dahilan upang mapabilang 
si Boaz sa talaangkanan ni Jesus, ay iningatan para 
sa atin sa aklat ng Ruth. 

Si Boaz ay may malapit na kamag-anak na nag- 
ngangalang Flimelec. Si Elimelec, kasama ng dala- 
wang anak na lalaki nito, ay namatay na walang na- 
iwang mga tagapagmanang lalaki. Ang isa sa mga 
balo ng dalawang anak, si Ruth, ay pumisan sa balo 
ni Flimelec na si Noemi. Panahon noon ng pag-aani, 
at “sa di-sinasadya” ay naghimalay si Ruth sa bukid 
na pag-aari ni Boaz. (Ru 2:3) Si Boaz nga ay isang 
tunay na Judeano, isang taimtim na mananamba ni 
Jehova. Hindi lamang niya binati ang kaniyang mga 
mang-aani ng “Sumainyo nawa si Jehova,” kundi, 
nang mamasdan ang pagkamatapat ni Ruth kay 
Noemi, sinabi rin niya rito, “Gantihan nawa ni Jeho- 
va ang iyong paggawi, at magkaroon nawa ng sak- 
dal na kabayaran para sa iyo mula kay Jehova.” (Ru 
2:4, 12) Nang ibalita ito ni Ruth sa kaniyang biye- 
nan, bumulalas si Noemi: “Pagpalain siya ni Jehova 
... Siya ay isa sa ating mga manunubos.” (Ru 2:20) 
Karagdagan pa, nang magwakas ang pag-aani, ipi- 
naliwanag ni Noemi kay Ruth ang kaugaliang para- 
an kung paano itatawag-pansin kay Boaz ang bagay 
na ito. Habang natutulog si Boaz sa kaniyang giikan, 
nagising siya at nasumpungan si Ruth na nakahiga 
sa kaniyang paanan na inalisan ng takip, anupat hi- 
niling nito na tubusin niya ang mga ari-arian ni Eli- 
melec sa pamamagitan ng pag-aasawa bilang ba- 
yaw. Si Ruth ang magiging kahalili ni Noemi, na 
lampas na sa edad ng pag-aanak. Hindi nag-aksaya 
ng panahon si Boaz. Kinaumagahan ay ipinatawag 
niya ang isa pang mas malapit na kamag-anak, 


BOKIM 


ngunit ang taong ito, na tinukoy lamang sa Bibliya 
na si Kuwan, ay tumangging tumupad sa kaayu- 
sang iyon ng Diyos. Ngunit kaagad itong ginawa ni 
Boaz at kinuha niya si Ruth bilang kaniyang asawa, 
taglay ang pagpapala ng taong-bayan. Nagsilang si 
Ruth sa kaniya ng isang anak na lalaki na pinangan- 
lang Obed, ang lolo ni Haring David.---Ru 3:1-4:17. 

Sa buong ulat, mula sa kaniyang unang mabait na 
pagbati sa mga manggagawa hanggang sa pagtang- 
gap niya sa pananagutang panatilihin ang pangalan 
ng pamilya ni Elimelec, si Boaz ay napatunayang 
isang taong namumukod-tangi--isang taong agad 
kumikilos at may awtoridad gayunma'y nagtatag- 
lay ng ganap na pagpipigil-sa-sarili, pananampala- 
taya, at katapatan, anupat bukas-palad at mabait, 
malinis sa moral, at lubos na masunurin sa mga 
utos ni Jehova sa lahat ng bagay. 


BOAZ, II [posible, Sa Lakas]. Sa dalawang pag- 
kalaki-laking tansong haligi na itinayo sa harap ng 
beranda ng maringal na templo ni Solomon, ang ha- 
liging nasa gawing hilaga ay pinanganlang Boaz, 
posibleng nangangahulugang “Sa Lakas.” Ang hali- 
gi naman na nasa gawing timog ay tinawag na Ja- 
kin na nangangahulugang “Itatag Nawa [ni Jehova] 
Nang Matibay.” Kaya kung pagsasamahin ang mga 
ito at babasahin mula sa kanan pakaliwa kapag na- 
kaharap ang isa sa S, ang ideyang itatawid nito ay 
"tatag nawa [ni Jehova] nang matibay [ang templo] 
sa lakas.'-- 1Ha 7:15-21, tingnan ang KAPITAL. 


BOHAN [posible, Hinlalakil. 

1. Isang inapo ni Ruben. Ipinangalan sa kaniya 
ang isang hangganang bato ng teritoryo ng Juda. 
--Jos 15:6, 18:17. 

2. Ang “bato ni Bohan” ay nagsilbing palatanda- 
an ng hangganan ng mga tribo nina Benjamin at 
Juda. (Jos 15:6: 18:17) Ito'y nasa HK sulok ng Da- 
gat Asin at maliwanag na nasa harap ng paanan ng 
tulad-talampas na Mababang Kapatagan ng Acor. 


BOKERU [Kaniyang Panganay: Siya ang Panga- 
nay]. Isang inapo ni Haring Saul at ni Jonatan, tribo 
ni Benjamin.---1Cr 8:38, 9:39, 44. 


BOKIM [Mga Tumatangis]. Isang lugar kung 
saan nagsalita ang anghel ni Jehova sa mga Is- 
raelita. Sinaway nito ang mga Israelita dahil sa 
pagwawalang-bahala sa babala ni Jehova laban sa 
pagkakaroon ng kaugnayan sa mga paganong nani- 
nirahan sa lupain. Dahil sa pagtangis ng bayan pag- 
katapos nito, tinawag na Bokim ang lugar na ito. 
(Huk 2:1-5) Hindi alam kung saan ang lokasyon ng 
lugar na ito. Gayunman, batay sa pananalitang 
“umahon mula sa Gilgal patungo sa Bokim,” waring 
ito'y nasa K ng Gilgal, anupat ang Gilgal ay maliwa- 
nag na nasa ibabang libis ng Jordan. 


BORASAN 


BORASAN  [posible, Hukay ng Usok]. Isa sa 
mga lugar na malimit puntahan ni David at ng ka- 
niyang mga tauhan noong siya'y isang takas. (1Sa 
30:30, 31) Itinuturing ng ilang iskolar na ito rin ang 
Asan (Jos 19:7), na isang nakapaloob na Simeoni- 
tang lunsod sa timugang bahagi ng teritoryo ng 
Juda, di-kalayuan sa HK ng Beer-sheba.---Tingnan 
ang ASAN. 


BOZEZ. Isa sa dalawang bato, o tulad-ngiping 
malalaking bato, na iniugnay sa tagumpay ni Jona- 
tan laban sa mga Filisteo sa ulat ng 1 Samuel 14:4- 
14. Sa paghahanap ni Jonatan ng daang matatawi- 
ran upang salakayin ang himpilang Filisteo, nakita 
niya ang dalawang malalaking bato. Ang isa ay 
nasa H at nakaharap sa Micmash (kung saan nagka- 
kampo ang mga Filisteo), at ang isa naman ay 
nasa T at nakaharap sa Geba. (1Sa 13:16, 14:5) Sa 
pagitan ng dalawang lunsod na iyon, ang Wadi Su- 
weinit (Nahal Mikhmas) ay papalusong tungo sa 
Jordan at nagiging malalim na bangin ito na may 
napakatatarik na dalisdis sa gawing S ng mga lun- 
sod. Itinuturing na ang dalawang malalaking ba- 
tong ito ay nasa dako kung saan biglang lumiliko 
ang wadi, bagaman hindi tiyak kung saan ang ek- 
saktong lokasyon ng malalaking batong ito. 


BOZKAT  [Namimintog na Bagay [samakatuwid 
nga, mataas na dakol]. Isang bayan sa mana ng 
Juda. (Jos 15:39) Tagarito si Adaias na lolo ni Ha- 
ring Josias sa panig ng ina. (2Ha 22:1) Yamang na- 
katala ito sa pagitan ng Eglon at Lakis, lumilitaw na 
ito'y nasa mababang lupain, o nasa rehiyon ng Se- 
pela. Hindi tiyak ang pagkakakilanlan nito. Ipinapa- 
lagay ng ilan na ito ay nasa Dawa'imeh (makaba- 
gong-panahong Amazya), na mga 19 na km (12 mi) 
sa K ng Hebron. 


BOZRA [Dakong Di-malapitan]. 

1. Isang prominenteng lunsod ng Edom, ang ta- 
hanan ng ama ni Jobab, isang Edomitang hari no- 
ong ikalawang milenyo B.C.E. (Gen 36:31, 33, 1Cr 
1:44) Ang pagiging prominente nito ay makikita sa 
bagay na tinukoy ito ng mga propetang sina Isaias, 
Jeremias, at Amos, sa ilalim ng pagkasi, bilang ku- 
makatawan sa buong Edom, na nakatakda sa pagka- 
tiwangwang.--Isa 34:5, 6: 63:1-4, Jer 49:12, 13, 17, 
22; Am 1:11, 12. 

Ang Bozra ay iniuugnay sa makabagong Buzera, 
nasa mga 50 km (30 mi) sa HHS ng Petra at mala- 
pit sa sinaunang lansangan na tinatawag na Lan- 
sangang-Bayan ng Hari. Sa gayon, ito ay halos 
nasa gitna ng kahariang Edomita at nakabantay sa 
mga pasukan tungo sa mga minahan ng tanso sa 
Araba. Ipinakikita ng sinaunang mga guho sa Buze- 
ra na ang Bozra ay dating nakukutaang lunsod na 


438 


itinayo sa makitid na tagaytay na nakausli mula sa 
Jebel esh-Shera” at may malalalim na wadi sa mag- 
kabilang panig. 

Ang salin ng Mikas 2:12 sa King James Version ay 
nagtataglay ng pangalang “Bozra,” ngunit minama- 
las ng karamihan sa makabagong mga salin na tu- 
mutukoy ito, hindi sa isang bayan, kundi sa isang 
kulungan o kural para sa mga tupa. 

2. Sa paghula laban sa Moab, tinutukoy ng Jere- 
mias 48:24 ang Bozra bilang isa sa mga lunsod “ng 
lupain ng Moab.” Kasama ito sa iba pang mga lun- 
sod ng talampas o “lupain ng kapatagan” (Jer 48:21), 
at ang paggamit sa pananalitang Hebreong ito may 
kaugnayan sa Bezer (Deu 4:43) ay naging dahilan 
upang ipalagay ng ilang iskolar na ang mga ito ay 
malamang na iisang lugar.--Tingnan ang BEZER 
Blg. 2. 


BRASERO. Karaniwan na, isang kasangkapang 
pampainit na binubuo ng isang tulad-kawaling la- 
lagyan na nakaangat sa sahig sa pamamagitan ng 
mga paa nito at dinisenyong paglagyan ng nagba- 
bagang uling. Ang salitang Hebreo na isinalin bi- 
lang “brasero” ('ach) ay may Ehipsiyong pinagmu- 
lan, anupat nagpapahiwatig na ang brasero mismo 
ay isang bagong imbensiyong nagmula noon sa 
Ehipto. 

Sa mas magagandang tahanan noon, waring mas 
nagugustuhan ang brasero kaysa sa isang hukay sa 
sahig ng bahay, kung saan makapagpapaningas ng 
apoy. Sa kaniyang bahay na pantaglamig, si Ha- 
ring Jehoiakim ay may isang brasero, malamang na 
gawa sa metal.--Jer 36:22, 23. 


BRONSE. Tingnan ang Tanso, BRONSE. 


BUBUYOG [sa Heb., devohrah]. Kapag bina- 
banggit sa Bibliya, maliwanag na ang pangunahing 
tinutukoy ay mga pukyutang ligáw. Ipinahihiwatig 
ng paglalarawan sa Canaan bilang “isang lupaing 
inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan” na napaka- 
raming bubuyog sa lupaing iyon mula pa noong 
unang mga panahon. (Exo 3:8) Dahil sa mainit na 
klima at saganang mga bulaklak, ang lupaing ito ay 
angkop pa rin na pamugaran ng napakaraming 
bubuyog, at ang pag-aalaga ng mga bubuyog ay 
napakapopular doon sa makabagong panahon. Sa 
mahigit na 20,000 uri ng bubuyog, ang uri na pina- 
kakaraniwan sa Israel sa ngayon ay ang maitim na 
bubuyog na tinatawag na Apis mellifica syriaca. 
Ang pulot-pukyutang kinain ni Jonatan noong 
panahon ng isang kampanyang pangmilitar ay na- 
kuha sa kakahuyan, anupat malamang na ang pu- 
gad ng mga bubuyog ay nasa isang hungkag na pu- 
nungkahoy. (1Sa 14:25-27) Ang mga pukyutang 
ligáw ng Libis ng Jordan ang pinagmulan ng isa sa 


439 


mga pangunahing pagkain ni Juan na Tagapagbau- 
tismo. (Mat 3:4) Namumugad ang mga bubuyog 
hindi lamang sa mga punungkahoy kundi pati sa iba 
pang mga guwang, gaya ng mga awang sa mga ba- 
tuhan at mga pader.---Deu 32:13, Aw 81:16. 

May katanungang bumabangon tungkol sa ulat ng 
Hukom 14:5-9, na nagsasabing pagkatapos patayin 
ni Samson ang isang leon, siya ay bumalik at naka- 
sumpong ng “isang kulupon ng mga bubuyog sa 
loob ng bangkay ng leon, at pulot-pukyutan.” Ang 
totoo, ang karamihan sa mga bubuyog ay umiiwas 
sa mga bangkay at nabubulok na mga bagay. Ga- 
yunman, dapat pansinin na sinasabi ng ulat na si 
Samson ay bumalik “pagkalipas ng sandaling pana- 
hon” o, sa Hebreo, literal na nangangahulugang 
“pagkaraan ng mga araw,” isang parirala na maaa- 
ring tumukoy sa isang yugto na isang taon pa nga 
ang haba. (Ihambing ang 1Sa 1:3 [Ang pananalitang 
“taun-taon” sa Hebreo ay literal na nangangahulu- 
gang “araw-araw."], ihambing ang Ne 13:6.) Ang 
haba ng panahong lumipas ay sapat na upang ma- 
ubos ng mga ibon o mga hayop na kumakain ng 
bangkay at maging ng mga insekto ang malaking 
bahagi ng laman ng leon at upang matuyo ng naka- 
papasong init ng araw ang anumang natira. Masa- 
sabi rin na mahaba-habang panahon na ang lumi- 
pas dahil hindi lamang nakabuo ng pugad sa loob 
ng bangkay ng leon ang kulupon ng mga bubuyog 
kundi nakagawa na rin sila ng maraming pulot- 
pukyutan. 

Ang mabangis na pagsalakay ng isang niligalig 
na kuyog ng mga bubuyog ay ginagamit upang ila- 
rawan ang ginawang paghabol ng mga Amorita sa 
mga hukbong Israelita upang itaboy ang mga ito 
mula sa kanilang bulubunduking teritoryo. (Deu 
1:44) Nang ihambing ng salmista ang mga kaaway 
na bansa sa isang kulupon ng sumasalakay na mga 
bubuyog, sinabi niya na ang mga ito ay napigilan la- 
mang niya dahil sa kaniyang pananampalataya sa 
pangalan ni Jehova.---Aw 118: 10-12. 

Malinaw na inihula ng propetang si Isaias ang 
pagsalakay sa Lupang Pangako ng mga hukbo ng 
Ehipto at Asirya, anupat inihalintulad ang kanilang 
mga hukbo sa mga kulupon ng mga langaw at mga 
bubuyog na makasagisag na sisipulan ng Diyos na 
Jehova upang pumaroon at dumapo sa mga agu- 
sang libis at mga awang ng malalaking bato. (Isa 7: 
18, 19) Ang ‘pagsipol’ ay hindi naman tumutukoy sa 
isang aktuwal na kaugalian ng mga nag-aalaga ng 
mga bubuyog kundi nagpapahiwatig lamang na iba- 
baling ni Jehova ang pansin ng agresibong mga 
bansa tungo sa lupain ng kaniyang katipang bayan. 

Dalawang babae sa Bibliya ang may pangalang 
Debora (nangangahulugang “Bubuyog")--ang ya- 
yang babae ni Rebeka (Gen 35:8) at ang propetisa 


BUDHI 


na nakipagtulungan kay Hukom Barak upang talu- 
nin ang Canaanitang si Haring Jabin.---Huk 4:4. 


BUDHI. Ang salitang ito ay isinalin mula sa 
Griegong sy-nei'desis, na hinango mula sa syn (ka- 
sama) at eidesis (kaalaman) at sa gayon ay na- 
ngangahulugang kasamang-kaalaman, o kaalaman 
sa sarili. Ang budhi ay isang kakayahan na tingnan 
ang sarili at humatol tungkol sa sarili, anupat mag- 
patotoo sa sarili. Ganito ipinahahayag ng apostol na 
si Pablo ang pagkilos ng kaniyang budhi: “Ang aking 
budhi ang nagpapatotoong kasama ko sa banal na 
espiritu.”---Ro 9:1. 

Ang budhi ay likas sa tao, yamang isinangkap ito 
ng Diyos sa kaniya. Isa itong panloob na pagkatanto 
o pagkadama ng tama at mali na nagdadahilan 
o nag-aakusa sa isa. Samakatuwid, ang budhi ay hu- 
mahatol. Maaari rin itong sanayin ng mga kaisipan 
at mga pagkilos, mga pananalig at mga alituntunin 
na naitatanim sa isip ng tao sa pamamagitan ng 
pag-aaral at karanasan. Inihahambing ng budhi sa 
mga bagay na ito ang landasin ng pagkilos na isina- 
sagawa o pinag-iisipan ng isa. Pagkatapos, kapag 
ang mga alituntunin at ang landasin ay magkasa- 
lungat, nagbababala ito, malibang ang budhi ay 
“manhid” na anupat nawalan na ng pakiramdam 
dahil sa paulit-ulit na pagwawalang-bahala sa mga 
babala nito. Ang budhi ay maaaring maging isang 
kasangkapang nagsasanggalang sa moral, sapagkat 
nagdudulot ito ng kaluguran o ng kirot kapag ang 
isa ay gumagawi nang mabuti o nang masama. 

Sa pasimula pa lamang ay mayroon nang budhi 
ang tao. Namalas ito kina Adan at Eva nang labagin 
nila ang kautusan ng Diyos at magtago sila. (Gen 
3:8) Sa Roma 2:14, 15 ay mababasa natin: “Sapagkat 
kailanma't ang mga tao ng mga bansa na walang 
kautusan ay likas na gumagawa ng mga bagay na 
nasa kautusan, ang mga taong ito, bagaman walang 
kautusan, ay kautusan sa kanilang sarili. Sila mismo 
ang nagpapakita na ang diwa ng kautusan ay naka- 
sulat sa kanilang mga puso, samantalang ang kani- 
lang budhi ay nagpapatotoong kasama nila at, sa pa- 
gitan ng kanilang sariling mga kaisipan, sila ay 
inaakusahan o ipinagdadahilan pa nga.” Kaya, ma- 
kikita na kahit mga di-Kristiyano ay mayroon ding 
mga budhi. Ito'y dahil nagmula ang buong sangka- 
tauhan kina Adan at Eva, na likas na may mga bud- 
hi. Maraming batas ng mga bansa ang kasuwato ng 
budhi ng isang Kristiyano, bagaman maaaring hin- 
di man lamang naimpluwensiyahan ng Kristiyanis- 
mo ang mga bansa at mga mambabatas na ito. Ang 
pag-akay ng kanilang sariling mga budhi ang na- 
ging saligan ng mga batas na iyon. Ang lahat ng tao 
ay nasasangkapan ng budhi, at ito ang sinisikap na 
antigin ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng ka- 
nilang landasin sa buhay at pangangaral.---2Co 4:2. 


BUDHI 


Ang budhi ay dapat na naturuan, kung hindi, ma- 
aari nitong mailigaw ang isa. Hindi ito magsisilbing 
isang maaasahang gabay kung hindi ito sinanay sa 
wastong mga pamantayan, ayon sa katotohanan. 
Ang pagsulong nito ay maaaring may-kamaliang 
maimpluwensiyahan ng kapaligiran, mga kaugalian, 
pagsamba, at mga kinagawian sa isang lugar. Maa- 
ari nitong hatulan ang mga bagay-bagay bilang 
tama o mali batay sa di-wastong mga pamantayan 
o mga simulain na ito. Ang isang halimbawa nito ay 
ipinakikita sa Juan 16:2, kung saan inihula ni Jesus 
na papatayin pa nga ng mga tao ang mga lingkod 
ng Diyos, sa pag-aakalang naglilingkod sila sa Kani- 
ya. Aktuwal na humayo si Saul (nang maglaon ay 
naging si Pablo na apostol) taglay ang layuning pas- 
langin ang mga alagad ni Kristo, anupat naniniwa- 
lang masigasig niyang pinaglilingkuran ang Diyos. 
(Gaw 9:1, Gal 1:13-16) Ang mga Judio ay lubhang 
nailigaw tungo sa paglaban sa Diyos dahil sa kawa- 
lan nila ng pagpapahalaga sa Salita ng Diyos. (Ro 
10:2, 3, Os 4:1-3, Gaw 5:39, 40) Tanging ang isang 
budhi na wastong sinanay sa Salita ng Diyos ang 
may-katumpakang makasusuri at lubos na maka- 
pagtutuwid ng mga bagay-bagay sa buhay. (2Ti 
3:16, Heb 4:12) Ang isang Kristiyano ay dapat mag- 
karoon ng isang matatag at wastong pamantayan 
--pamantayan ng Diyos. 

Mabuting Budhi. Kapag lumalapit kay Jeho- 
va, ang isa ay dapat na may isang nilinis na budhi. 
(Heb 10:22) Sa lahat ng bagay, dapat na laging sika- 
pin ng isang Kristiyano na magkaroon ng matapat 
na budhi. (Heb 13:18) Nang sabihin ni Pablo: “Patu- 
luyan kong sinasanay ang aking sarili na magkaro- 
on ng kamalayan na huwag makagawa ng anumang 
kasalanan laban sa Diyos at sa mga tao” (Gaw 
24:16), ang ibig niyang sabihin ay na patuluyan ni- 
yang iginigiya at itinutuwid ang kaniyang landasin 
sa buhay ayon sa Salita ng Diyos at sa mga turo ni 
Kristo, sapagkat alam niya na sa dakong huli, ang 
Diyos, at hindi ang kaniyang sariling budhi, ang 
magiging pangwakas na hukom niya. (1Co 4:4) Ang 
pagsunod sa isang budhing sinanay sa Bibliya ay 
maaaring magbunga ng pag-uusig, ngunit buong- 
kaaliwang nagpapayo si Pedro: “Sapagkat kung ang 
sinuman, dahil sa budhi ukol sa Diyos, ay nagtitiis 
sa ilalim ng mga bagay na nakapipighati at nagdu- 
rusa nang di-makatarungan, ito ay kaayaayang ba- 
gay.” (IPe 2:19) Ang isang Kristiyano ay dapat na 
'magtaglay ng isang mabuting budhi' sa harap ng 
pagsalansang.---1Pe 3:16. 

Hindi mapasasakdal ng Kautusan at ng kalakip ni- 
tong mga paghahain ng hayop ang isang tao may 
kinalaman sa kaniyang budhi sa punto na maitutu- 
ring niyang malaya na siya sa pagkakasala, gayun- 
man, sa pamamagitan ng pagkakapit ng pantubos 
ni Kristo doon sa mga may pananampalataya, ma- 


440 


aaring luminis ang budhi ng isang tao. (Heb 9:9, 14) 
Ipinahihiwatig ni Pedro na yaong mga tumatanggap 
ng pagliligtas ay kailangang magtaglay ng mabuti, 
malinis at matuwid na budhing ito.---1Pe 3:21. 

Konsiderasyon sa Budhi ng Iba. Yamang 
ang isang budhi ay kailangang lubos at may- 
katumpakang sinanay sa Salita ng Diyos upang ma- 
kagawa ito ng wastong mga pagsusuri, ang isang 
budhi na hindi sinanay ay maaaring maging mahi- 
na. Samakatuwid nga, maaaring madali at may- 
kamangmangan itong nasusupil, o maaaring ma- 
saktan ang isang tao sa ikinikilos o sinasabi ng iba, 
kahit sa mga pagkakataong wala namang masa- 
mang ginagawa ang mga iyon. Nagbigay si Pablo ng 
mga halimbawa nito may kaugnayan sa pagkain, 
pag-inom, at sa paghatol sa ilang araw bilang naka- 
hihigit sa iba. (Ro 14:1-23, 1Co 8:1-13) Ang isang 
Kristiyano na may kaalaman at may budhing sina- 
nay ay inuutusan na maging makonsiderasyon at 
mapagparaya sa isa na may mahinang budhi, anu- 
pat hindi ginagamit ang kaniyang buong kalayaan 
o iginigiit ang lahat ng kaniyang personal na “mga 
karapatan” o laging ginagawa ang kaniyang kinalu- 
lugdan. (Ro 15:1) Ang isa na sumusugat sa mahi- 
nang budhi ng kapuwa Kristiyano ay “nagkakasala 
laban kay Kristo.” (1Co 8:12) Sa kabilang dako, ipi- 
nahihiwatig ni Pablo na samantalang hindi niya na- 
naising gumawa ng bagay na makasasakit sa mahi- 
nang kapatid, anupat dahil dito ay hahatulan nito si 
Pablo, dapat din namang isaalang-alang ng mahi- 
na ang kaniyang kapatid at magsikap na maging 
may-gulang sa pamamagitan ng pagkuha ng higit 
na kaalaman at pagsasanay upang hindi madaling 
masaktan ang kaniyang budhi, anupat magiging 
masama ang tingin niya sa iba.--1Co 10:29, 30, Ro 
14:10. 

Masamang Budhi. Kapag ang budhi ay labis 
na inabuso, hindi na ito nananatiling malinis at sen- 
sitibo. Kapag nangyari iyon, hindi na ito makapag- 
bababala o makapagbibigay ng mabuting patnubay. 
(Tit 1:15) Dahil dito, ang paggawi ng tao ay panana- 
igan na ng takot na mahantad at maparusahan at 
hindi dahil sa isang mabuting budhi. (Ro 13:5) Ipi- 
nahihiwatig ng pagtukoy ni Pablo sa budhing nata- 
takan na waring sa pamamagitan ng pangherong 
bakal na magiging gaya ito ng nasunog na laman na 
nabalot ng pilat at wala nang mga dulo ng nerbiyo 
at dahil dito ay wala nang pakiramdam. (1Ti 4:2) 
Ang mga taong may gayong budhi ay hindi naka- 
darama ng tama o mali. Hindi nila pinahahalagahan 
ang kalayaan na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos at, 
palibhasa'y mapaghimagsik, nagiging mga alipin 
sila ng masamang budhi. Madaling madungisan 
ang budhi ng isa. Ang dapat na tunguhin ng isang 
Kristiyano ay gaya ng ipinakikita sa Gawa 23:1: 
“Mga kapatid, ako ay gumawi sa harap ng Diyos tag- 


441 


lay ang budhing ganap na malinis hanggang sa 
araw na ito.” 


BUGTONG. Isang kasabihan na palaisipan. Ang 
salitang Hebreo para sa bugtong ay maaari ring isa- 
lin bilang “malabong pananalita” o “palaisipang ta- 
nong.” (Ihambing ang Dan 8:23, tlb sa Rbi8.) Ipina- 
kikitang naiiba ang mga bugtong sa ordinaryong 
pananalita na madaling maintindihan. (Bil 12:8) 
Kung minsan ang salitang ito ay ginagamit bilang 
isang pananalitang katulad ng “kasabihan,” yamang 
ang isang bugtong ay maaaring isang kapahayagan 
na puno ng kahulugan ngunit inihaharap sa mala- 
bong pananalita. (Aw 49:4) Ang gayunding salitang 
Hebreo na isinasaling “mga bugtong" ay isinasalin 
din sa ibang konteksto bilang “mga palaisipang ta- 
nong.” (2Cr 9:1) Ang pagkatha ng isang bugtong, na 
kadalasang nagsasangkot ng isang malabo ngunit 
tumpak na analohiya, ay nangangailangan ng ma- 
talas na isip, at ang paglutas naman sa gayong bug- 
tong ay nangangailangan ng kakayahang makita 
ang kaugnayan ng mga bagay-bagay sa isa't isa, 
kaya naman tinutukoy ng Bibliya ang mga bugtong 
bilang mga katha ng mga taong marurunong at na 
ang taong may unawa ang makaaarok ng mga ito. 
--Kaw 1:5, 6. 

Ang Bibliya mismo ay naglalaman ng mga bug- 
tong na may kinalaman sa mga layunin ni Jeho- 
va. (Aw 78:2-4) Binubuo ang mga ito ng mga ka- 
pahayagang sa simula ay maaaring nakalilito sa 
mambabasa, maaaring sinadyang gawing malabo 
ang mga ito, anupat ginagamitan ng makahulugang 
mga paghahambing na nilayong hindi maunawaan 
ng mga tao noong panahong unang isulat ang mga 
ito. Halimbawa, sa Zacarias 3:8, makahulang tinutu- 
koy ni Jehova ang “aking lingkod na si Sibol,” ngu- 
nit hindi niya ipinaliliwanag doon na iyon ay isang 
sibol, o isang supling, na mula sa maharlikang linya 
ni David at na sa katunayan ang isang iyon ay ang 
sariling Anak ng Diyos na nasa langit noon at ipa- 
nganganak ng isang birheng inapo ni Haring David. 
Sinasabi naman ng Apocalipsis 13:18 na “ang bilang 
ng mabangis na hayop” ay “anim na raan at anim- 
napu't anim,” ngunit hindi ipinaliliwanag doon ang 
kahalagahan ng bilang na iyon. 

Kung minsan ang mga bugtong ay ginagamit hin- 
di upang lituhin ang mga nakikinig, kundi maliwa- 
nag na upang pumukaw ng interes at gawing mas 
matingkad ang itinatawid na mensahe. Ganito ang 
kaso ng bugtong tungkol sa dalawang agila at sa 
punong ubas, na iniharap ng propetang si Ezekiel 
sa sambahayan ng Israel. (Eze 17:1-8) Karaka-raka 
matapos niyang iharap ang bugtong, tinagubilinan 
ni Jehova si Ezekiel na tanungin ang bayan kung na- 
uunawaan nila iyon at pagkatapos ay ipaliwanag 
iyon sa kanila. 


BUGTONG NA ANAK 


May mga bugtong na inilalahad naman para hu- 
laan ng mga tao, at kadalasan ay inihaharap ang 
mga iyon sa paraang patula, gaya sa kaso ng bug- 
tong na iniharap ni Samson sa mga Filisteo. Nang 
sabihin niya: “Mula sa kumakain ay may lumabas 
na makakain, at mula sa malakas ay may lumabas 
na matamis,” sinadya niyang gumamit ng mga pag- 
hahambing na hindi agad-agad na mauunawaan. 
(Huk 14:12-18) Ibinatay niya ang kaniyang bugtong 
sa kaniyang personal na karanasan hindi pa natata- 
galan bago nito nang kayurin niya mula sa bangkay 
ng leon ang pulot-pukyutang inipon doon ng isang 
kulupon ng mga bubuyog.---Huk 14:8, 9. 


BUGTONG NA ANAK. Ang salitang Griego 
na monogenes' ay binibigyang-katuturan ng mga 
leksikograpo bilang “kaisa-isa sa uri nito, tangi,” 
o “ang tanging miyembro ng isang pamilya o uri.” 
(Greek-English Lexicon of the New Testament ni 
Thayer, 1889, p. 417: Greek-English Lexicon nina 
Liddell at Scott, Oxford, 1968, p. 1144) Ang termi- 
nong ito ay ginagamit upang ilarawan ang kaugna- 
yan kapuwa ng mga anak na lalaki at ng mga anak 
na babae sa kanilang mga magulang. 

Ang Kasulatan ay may binabanggit na “bugtong 
na anak na lalaki” ng isang babaing balo na nakati- 
ra sa lunsod ng Nain, “bugtong na anak na babae" ni 
Jairo, at “bugtong na anak” ng isang lalaki na pina- 
galing ni Jesus mula sa pag-ali ng isang demonyo. 
(Luc 7:11, 12, 8:41, 42, 9:38) Ginagamit naman ng 
Griegong Septuagint ang monogenes” upang tu- 
mukoy sa anak na babae ni Jepte, na tungkol sa ka- 
niya ay nasusulat: “At totoong siya ang kaisa-isang 
anak. Bukod sa kaniya ay wala siyang anak na lala- 
ki ni anak na babae man.”--Huk 11:34. 

Paulit-ulit na inilalarawan ng apostol na si Juan 
ang Panginoong Jesu-Kristo bilang ang bugtong na 
Anak ng Diyos. (Ju 1:14: 3:16, 18, 1Ju 4:9) Hindi ito 
tumutukoy sa kapanganakan niya bilang tao ni sa 
kaniya mismo bilang ang tao na si Jesus. Bilang ang 
Logos, o Salita, “ang isang ito nang pasimula ay ka- 
sama ng Diyos,” kahit noong “bago pa [umiral] ang 
sanlibutan.” (Ju 1:1, 2; 17:5, 24) Noong panahong 
iyon bago siya naging tao, inilalarawan siya bi- 
lang ang “bugtong na Anak" na isinugo ng kaniyang 
Ama “sa sanlibutan.”--1Ju 4:9. 

Inilalarawan siya bilang may “kaluwalhatian na 
gaya ng sa isang bugtong na anak mula sa isang 
ama,” ang isa na tumatahan sa “dakong dibdib ng 
Ama.” (Ju 1:14, 18) Wala nang iba pang mas mala- 
pit, mas matalik, o mas maibigin at magiliw na ug- 
nayan sa pagitan ng isang ama at ng kaniyang anak 
kaysa sa ugnayang ito.--Tingnan ang DIBDIB, DA- 
KONG. 

Ang mga anghel sa langit ay mga anak ng Diyos 
kung paanong si Adan ay “anak ng Diyos.” (Gen 6:2: 


BUHANGIN 


Job 1:6, 38:7: Luc 3:38) Ngunit ang Logos, na nang 
maglaon ay tinawag na Jesus, ang siyang “bugtong 
na Anak ng Diyos.” (Ju 3:18) Siya ang kaisa-isa sa 
kaniyang uri, ang kaisa-isa na tuwirang nilalang ng 
Diyos mismo nang walang ibang nilalang na nama- 
gitan o tumulong. Siya ang kaisa-isang ginamit ng 
Diyos na kaniyang Ama upang pangyarihing umiral 
ang lahat ng iba pang nilalang. Siya ang panganay 
at ang pangunahin sa lahat ng iba pang mga anghel 
(Col 1:15, 16; Heb 1:5, 6), na sa Kasulatan ay tinata- 
wag na “mga tulad-diyos” o “mga diyos.” (Aw 8:4, 5) 
Dahil dito, ayon sa ilan sa pinakamatatanda at pi- 
nakamahuhusay na manuskrito, ang Panginoong 
Jesu-Kristo ay wastong ilarawan bilang “ang bug- 
tong na diyos [sa Gr., monogenes' theos'|.”--Ju 1: 
18, NW, Ro, Sp. 

Bilang pagsuporta sa konseptong Trinitaryo na 
“Diyos Anak,” binabaligtad sa ilang salin ang pari- 
ralang monogenes' theos' at isinasalin ito bilang 
“Diyos na bugtong na anak.” Ngunit sinasabi ni 
W. J. Hickie sa kaniyang Greek-English Lexicon to 
the New Testament (1956, p. 123) na mahirap ma- 
intindihan kung bakit isinasalin ng mga tagapagsa- 
ling iyon ang mo-noge'nes” hui'os' bilang “ang bug- 
tong na Anak,” ngunit isinasalin naman nila ang 
monogenes' theos' bilang “Diyos na bugtong na 
anak,” sa halip na “ang bugtong na Diyos.” 

Tinukoy ni Pablo si Isaac bilang ang “bugtong na 
anak” ni Abraham (Heb 11:17), bagaman naging 
anak din ni Abraham si Ismael kay Hagar at nagka- 
roon siya ng iba pang mga anak kay Ketura. (Gen 
16:15: 25:1, 2; 1Cr 1:28, 32) Gayunman, ang tipan 
ng Diyos ay itinatag lamang sa pamamagitan ni 
Isaac, ang kaisa-isang anak ni Abraham sa pama- 
magitan ng pangako ng Diyos, at ang kaisa-isa ring 
anak ni Sara. (Gen 17:16-19) Bukod diyan, noong pa- 
nahong ihandog ni Abraham si Isaac, ito ang kaisa- 
isang anak sa sambahayan ng kaniyang ama. Noon 
ay wala pang anak si Ketura, at mga 20 taon nang 
nakaalis si Ismael, na noon ay tiyak na may asawa 
na at ulo ng sarili niyang sambahayan.--Gen 22:2. 

Kaya batay sa iba't ibang pangmalas may kinala- 
man sa pangako at sa tipan, na mga bagay na tina- 
lakay ni Pablo sa kaniyang liham sa mga Hebreo, si 
Isaac ang bugtong na anak ni Abraham. Dahil dito, 
iniuugnay ni Pablo ang “mga pangako" at ang “bug- 
tong na anak” sa “iyong binhi . . . sa pamamagitan 
ni Isaac.” (Heb 11:17, 18) Anuman ang pangmalas ni 
Josephus tungkol dito, tinukoy rin niya si Isaac bi- 
lang ang “kaisa-isang anak” ni Abraham.---Jewish 
Antiquities, I, 222 (xiii, 1). 


BUHANGIN. Materyal na buhaghag, butil-butil 
at binubuo ng mga partikula na mas maliliit kaysa 
sa graba ngunit mas magaspang kaysa sa banlik. Sa 
kaniyang dakilang karunungan, “nilagay ng Diyos 


442 


na Jehova ang buhanginan bilang hangganan ng 
dagat, isang tuntuning namamalagi nang walang 
takda anupat hindi ito makalalampas." (Jer 5:22) Di- 
tulad ng taganas na bato, ang buhangin ay bumibi- 
gay at sa gayon ay ito ang tumatanggap sa lakas ng 
hampas ng mga alon. Nababasag at napapawi ang 
puwersa ng nagngangalit na mga alon, anupat na- 
pipigilan ang dagat. 

Nang pagpalain niya ang mga tribo nina Zebulon 
at Isacar, sinabi ni Moises na “sisipsipin nila ang na- 
pakasaganang yaman ng mga dagat at ang mga na- 
katagong imbak sa buhanginan.” (Deu 33:18, 19) 
Maaaring nangangahulugan ito na pagpapalain sila 
ng mga kayamanan ng dagat at lupa. 

Paulit-ulit na ginagamit sa Bibliya ang “buhangin 
sa dagat” upang tumukoy sa pagiging di-mabilang 
o pagiging napakarami. (Gen 22:17: 32:12, 41:49: Jos 
11:4, Aw 78:27: 139:17, 18, Jer 15:8, Heb 11:12) Ngu- 
nit ang bilang na tinutukoy ay hindi naman pagka- 
laki-laki sa bawat kaso. Gayunman, sa paningin ng 
nagmamasid, napakalaki ng bilang ng mga persona 
o mga bagay na nasasangkot anupat hindi matiyak 
ang dami nito. Halimbawa, ang isang bahagi ng 
mga hukbong Filisteo na lumusob sa Israel noong 
mga araw ni Haring Saul ay inilalarawan bilang 
“mga taong gaya ng mga butil ng buhangin na nasa 
baybay-dagat dahil sa dami.” (1Sa 13:5) Ang bilang 
niyaong mga maililigaw ni Satanas matapos siyang 
pawalan mula sa kalaliman, ayon sa nakita ni Juan 
sa pangitain, ay sinasabing “gaya ng buhangin sa 
dagat,” samakatuwid nga, napakalaki ng bilang anu- 
pat hindi matiyak ni Juan kung ilan iyon.---Apo 
20:8. 

Nang ilarawan ang tindi ng kaniyang pagkaliga- 
lig, ipinahayag ng tapat na si Job: “Mas mabigat pa 
ito kaysa sa mga buhangin sa mga dagat.” (Job 6:3) 
Sa katamtaman, ang 1 m kubiko (1.3 yarda kubiko) 
lamang ng basang buhangin ay tumitimbang nang 
1,900 kg (4,200 Ib). Bagaman mabigat na pasan ang 
isang kargang buhangin, ang pagkayamot na dulot 
ng isang taong mangmang ay mas mabigat pa para 
sa isa na kailangang magtiis niyaon. Ipinahihiwatig 
ito sa Kawikaan 27:3: “Ang bigat ng bato at ang 
isang kargang buhangin---ngunit ang pagkayamot 
na dulot ng mangmang ay mas mabigat kaysa sa 
dalawang iyon.” 


BUHAY. Ang simulain ng buhay o pagiging bu- 
hay, ang buhay na pag-iral, o haba ng buhay na 
pag-iral, ng isang indibiduwal. Kung tungkol sa ma- 
kalupa at pisikal na buhay, ang mga bagay na may 
buhay ay karaniwang may kakayahan sa paglaki, sa 
metabolismo, sa pagtugon sa mga bagay na nasa la- 
bas nito, at sa reproduksiyon. Ang salitang Hebreo 
na ginamit sa Kasulatan ay chaiyim, at ang sali- 


443 


tang Griego ay zoe’. Ang salitang Hebreo na ne'- 
phesh at ang salitang Griego na psy-khe', kapuwa 
nangangahulugang “kaluluwa,” ay ginagamit din 
upang tumukoy sa buhay, hindi sa diwang abstrak- 
to, kundi sa buhay bilang isang persona o hayop. 
(Paghambingin ang mga salitang “kaluluwa” at “bu- 
hay,” gaya ng pagkakagamit sa Job 10:1; Aw 66:9, 
Kaw 3:22.) Ang mga pananim ay may buhay, ya- 
mang gumagana sa mga ito ang simulain ng buhay, 
ngunit hindi ang buhay bilang isang kaluluwa. Ang 
buhay sa ganap na diwa, kapag ikinakapit sa mata- 
talinong persona, ay ang sakdal na pag-iral taglay 
ang karapatan dito. 

Nagmula sa Diyos na Jehova. Mula't sapol ay 
umiiral ang buhay, sapagkat ang Diyos na Jehova 
ang Diyos na buhay, ang Bukal ng buhay, at walang 
pasimula o wakas ang kaniyang pag-iral. (Jer 10:10, 
Dan 6:20, 26, Ju 6:57: 2Co 3:3: 6:16, 1Te 1:9, 1Ti 
1:17: Aw 36:9: Jer 17:13) Ang una sa kaniyang mga 
nilalang ay binigyan ng buhay, samakatuwid nga, 
ang kaniyang bugtong na Anak, ang Salita. (Ju 
1:1-3, Col 1:15) Sa pamamagitan ng Anak na ito ay 
nilalang ang iba pang nabubuhay na anghelikong 
mga anak ng Diyos. (Job 38:4-7, Col 1:16, 17) Nang 
maglaon, ang pisikal na uniberso ay pinangyaring 
umiral (Gen 1:1, 2), at noong ikatlo sa “mga araw" 
ng paglalang may kaugnayan sa lupa ay nilalang 
ang unang mga anyo ng pisikal na buhay: damo, 
pananim, at mga namumungang punungkahoy. No- 
ong ikalimang araw, nilalang ang mga buhay na 
makalupang kaluluwa, mga hayop-dagat, at mga 
may-pakpak na lumilipad na nilalang, at noong ika- 
anim na araw ay ang mga hayop sa katihan at 
sa kahuli-hulihan ay ang tao.--Gen 1:11-18, 20-23, 
24-31, Gaw 17:25; tingnan ang ARAW, Il, PAGLALANG, 
NILALANG. 

Dahil dito, hindi kinailangang maganap ang isang 
di-sinasadyang kombinasyon ng mga kemikal upang 
umiral ang buhay sa lupa. Kailanman ay hindi pa 
nangyari ang gayong bagay at sa katunayan ay im- 
posible iyon. Umiral ang buhay sa lupa bilang resul- 
ta ng tuwirang utos ng Diyos na Jehova, ang Pi- 
nagmulan ng buhay, at ng tuwirang pagkilos ng 
kaniyang Anak upang isagawa ang utos na iyon. 
Buhay lamang ang maaaring panggalingan ng bu- 
hay. Sa bawat pagkakataon, sinasabi sa atin ng ulat 
ng Bibliya na ang bagay na nilalang ay nagluwal ng 
supling ayon sa wangis nito, o, “ayon sa uri nito.” 
(Gen 1:12, 21, 25; 5:3) Natuklasan ng mga siyentipi- 
ko na talagang may patlang sa pagitan ng iba't 
ibang 'mga uri, at, maliban sa usapin tungkol sa pi- 
nagmulan, ito ang pangunahing hadlang sa teoriya 
ng ebolusyon.---Tingnan ang URI, L 

Ang puwersa ng buhay at ang hininga. Nasa 
mga makalupang nilalang, o “mga kaluluwa,” kapu- 


BUHAY 


wa ang aktibong puwersa ng buhay, o “espiritu” na 
nagbibigay-buhay sa kanila, at ang hininga na nag- 
papanatili sa puwersang iyon ng buhay. Kapuwa 
ang espiritu (puwersa ng buhay) at hininga ay mga 
paglalaan mula sa Diyos, at maaari niyang puksain 
ang buhay sa pamamagitan ng pag-aalis ng alin- 
man sa dalawang ito. (Aw 104:29, Isa 42:5) Noong 
panahon ng Baha, ang mga hayop at mga tao ay ni- 
lunod, ang kanilang hininga ay pinutol at ang pu- 
wersa ng buhay ay pinawi. Naglaho iyon. “Ang la- 
hat ng may hininga ng puwersa ng buhay [sa 
literal, “may hininga ng aktibong puwersa (espiritu) 
ng buhay'] sa mga butas ng kaniyang ilong, sama- 
katuwid ay lahat ng nasa tuyong lupa, ay namatay.” 
--Gen 7:22, ihambing ang salin ni Robert Young, 
tingnan ang ESPIRITU. 

Organismo. Ang lahat ng mga bagay na may 
buhay, espirituwal man o sa laman, ay may orga- 
nismo, o katawan. Ang buhay sa ganang sarili ay 
walang personalidad, walang materyal na katawan, 
palibhasa'y simulain lamang ito ng buhay. Sa pag- 
talakay sa uri ng katawan na tataglayin ng mga per- 
sona na bubuhaying muli, ipinaliwanag ng apostol 
na si Pablo na yaong mga nilalang para sa iba't 
ibang kapaligiran ay may magkakaibang katawan. 
Kung tungkol sa mga nagtataglay ng buhay sa lupa, 
sinabi niya: “Hindi lahat ng laman ay magkakatulad 
na laman, kundi ang isa ay sa mga tao, at ibang la- 
man ang sa mga hayop, at ibang laman ang sa mga 
ibon, at iba ang sa isda.” Sinabi rin niya na “may 
mga katawang makalangit, at mga katawang maka- 
lupa, ngunit ang kaluwalhatian ng mga katawang 
makalangit ay isang uri, at yaong sa mga katawang 
makalupa ay ibang uri.”--1Co 15:39, 40. 

May kinalaman sa pagkakaiba ng laman ng iba't 
ibang makalupang katawan, ang 1942 edisyon ng 
Encyclopædia Britannica (Tomo 14, p. 42) ay nagsa- 
bi: “Ang isa pang kaibahan ay ang kemikal na indi- 
biduwalidad na makikita sa lahat ng dako, yamang 
ang bawat naiibang uri ng organismo ay waring 
may bukod-tangi at sarili nitong protina, at pagka- 
kakilanlang bilis o ritmo ng metabolismo. Sa gayon, 
sa ilalim ng pangkalahatang katangian ng pagiging 
patuluyan sa kabila ng walang-tigil na metabolismo, 
may tatlong bagay na totoo: (1) ang pagbuo ng mga 
protina na kapalit niyaong mga nasisira, (2) ang pa- 
giging nasa ‘colloidal state” ng mga protinang ito at 
(3) ang pagiging katangi-tangi ng mga ito ayon sa 
bawat uri." —Amin ang italiko. 

Ang Pagsasalin ng Puwersa ng Buhay. Ang 
puwersa ng buhay na nasa mga nilalang, na pinasi- 
mulang pakilusin ni Jehova sa unang nilalang mula 
sa bawat uri (halimbawa, sa unang mag-asawang 
tao), ay maipapasa naman sa magiging supling sa 
pamamagitan ng proseso ng pagpaparami. Sa mga 


BUHAY 


mamalya, kasunod ng paglilihi, tinutustusan ng ina 
ang sanggol ng oksiheno at ng iba pang pagkain 
hanggang sa maisilang ito, kung kailan nagsisimula 
naman itong huminga sa pamamagitan ng mga bu- 
tas ng ilong nito, sumuso, at sa kalaunan ay kumain. 

Nang lalangin si Adan, inanyuan ng Diyos ang ka- 
tawan ng tao. Upang mabuhay at manatiling buhay 
ang bagong-lalang na katawang iyon, kinailangan 
kapuwa ang espiritu (puwersa ng buhay) at ang 
paghinga. Sinasabi ng Genesis 2:7 na pinasimulang 
“hihip ng Diyos sa mga butas ng ilong nito ang hi- 
ninga [anyo ng nesha-mah'] ng buhay, at ang tao ay 
naging isang kaluluwang buhay.” Tiyak na higit pa 
sa hininga o hangin na pumapasok sa mga baga 
ang tinutukoy ng “hininga ng buhay.” Maliwanag 
na binigyan ng Diyos si Adan kapuwa ng espiritu 
o ningas ng buhay at ng hininga na kailangan 
upang mapanatili siyang buhay. Mula noon, si Adan 
ay nagsimulang magkaroon ng buhay bilang isang 
persona, magpakita ng mga katangian ng kaniyang 
personalidad, at sa pamamagitan ng kaniyang pa- 
nanalita at mga pagkilos ay maipamamalas niya na 
nakatataas siya sa mga hayop, na siya ay isang 
“anak ng Diyos,” ginawa ayon sa Kaniyang wangis 
at larawan.--Gen 1:27: Luc 3:38. 

Ang buhay ng tao at mga hayop ay dumedepen- 
de kapuwa sa puwersa ng buhay na pinasimulan sa 
unang nilalang mula sa bawat uri at sa hininga 
upang matustusan ang puwersa ng buhay na iyon. 
Ang katotohanang ito ay pinatutunayan ng siyensi- 
ya ng biyolohiya. Makikita ito sa paraan kung paano 
sinisikap uriin ng ilang awtoridad ang iba't ibang 
aspekto sa proseso ng kamatayan: Clinical death, 
ang pagtigil ng mga sangkap ng palahingahan at ng 
sirkulasyon ng dugo: brain death, ganap at di-na- 
mapanunumbalik na paghinto ng paggana ng utak, 
somatic death, ang unti-unti at sa kalaunan ay lu- 
busang pagtigil ng mahahalagang gawain ng lahat 
ng sangkap at himaymay ng katawan. Kaya naman 
kahit tumigil na ang paghinga, pagtibok ng puso, at 
paggana ng utak, ang puwersa ng buhay ay nana- 
natili pa nang ilang sandali sa mga himaymay ng 
katawan. 

Pagtanda at Kamatayan. Ang lahat ng uri 
ng buhay-halaman, gayundin ng buhay-hayop, ay 
pansamantala lamang. Ang isang tanong na mata- 
gal nang pinag-aaralan ng mga siyentipiko ay, Ba- 
kit tumatanda at namamatay ang tao? 

Iminumungkahi ng ilang siyentipiko na ang haba 
ng buhay ng bawat selula ay itinatakda ng mga 
gene. Bilang suporta nito ay binabanggit nila ang 
mga eksperimento kung saan ang mga selulang 
inalagaan sa artipisyal na kapaligiran ay natukla- 
sang tumitigil na maghati-hati pagkatapos ng mga 
50 paghahati. Gayunman, nangangatuwiran ang 


444 


ibang mga siyentipiko na hindi nililinaw ng gayong 
mga eksperimento kung bakit tumatanda ang bu- 
ong organismo. Iba't iba pang mga paliwanag ang 
ibinibigay, kasama na ang teoriya na ang utak ay 
naglalabas ng mga hormon na gumaganap ng ma- 
laking bahagi sa pagtanda at sa kasunod na kama- 
tayan. Dapat mag-ingat ang isang tao sa pagtang- 
gap ng isang teoriya nang higit kaysa sa isa pa at 
iminungkahi iyan ng mga komento ni Roy L. Wal- 
ford, M.D., na nagsabi: “Hindi dapat ipangamba 
o ikagulat man kung ang Hayflick's paradigm [ang 
teoriya na ang pagtanda ay likas na nasa mga gene 
ng selula] ay mapatunayang mali sa dakong huli, 
o kung mahalinhan ito ng mas mabuti ngunit sa da- 
kong huli ay isa rin palang maling palagay. Ang la- 
hat ng bagay ay totoo sa sarili nitong kapanahunan.” 
--Maximum Life Span, 1983, p. 75. 

Sa pagsasaalang-alang sa mga tuklas at mga kon- 
klusyon ng mga siyentipiko, dapat pansinin na hin- 
di kinikilala ng karamihan na ang buhay ay nagmu- 
la sa isang Maylalang. Sa pamamagitan ng sarili 
nilang mga pagsisikap, umaasa silang matutuklasan 
nila ang lihim ng pagtanda at kamatayan upang ka- 
nilang mapahaba nang walang takda ang buhay ng 
tao. Nakakaligtaan nila ang katotohanan na ang 
Maylalang mismo ang nagtalaga ng hatol na kama- 
tayan sa unang mag-asawang tao, anupat ipinatu- 
tupad Niya ang hatol na iyon sa paraang hindi 
lubusang nauunawaan ng tao, sa katulad na para- 
an, inilalaan niya ang gantimpalang buhay na wa- 
lang hanggan sa mga nananampalataya sa kani- 
yang Anak.---Gen 2:16, 17: 3:16-19: Ju 3:16. 

Naiwala ni Adan ang buhay para sa kani- 
yang sarili at sa kaniyang mga supling. Nang 
lalangin si Adan, inilagay ng Diyos sa hardin ng 
Eden “ang punungkahoy ng buhay.” (Gen 2:9) Mali- 
wanag na wala namang likas na nagbibigay-buhay 
na mga katangian ang bunga ng punungkahoy nito, 
kundi kumakatawan ito sa garantiya ng Diyos na 
buhay “hanggang sa panahong walang takda" sa si- 
numang pahihintulutan ng Diyos na kumain ng bu- 
nga nito. Yamang ang punungkahoy ay inilagay 
roon ng Diyos ukol sa isang layunin, walang alinla- 
ngang pahihintulutan sana si Adan na kumain ng 
bungang ito pagkatapos siyang mapatunayang ta- 
pat hanggang sa antas na sa paningin ng Diyos ay 
kasiya-siya at sapat. Nang sumalansang si Adan, hi- 
nadlangan siyang makakain mula sa punungkahoy, 
anupat sinabi ni Jehova: “Ngayon upang hindi niya 
iunat ang kaniyang kamay at talagang kumuha rin 
ng bunga mula sa punungkahoy ng buhay at kuma- 
in at mabuhay hanggang sa panahong walang tak- 
da,--.” Pagkatapos ay kumilos si Jehova ayon sa ka- 
niyang mga salita. Hindi niya pahihintulutan na 
ang isa na di-karapat-dapat sa buhay ay tumira sa 


445 


hardin na ginawa para sa mga taong matuwid at 
makakain mula sa punungkahoy ng buhay.---Gen 3: 
22, 23. 

Bagaman dating nagtatamasa ng sakdal na buhay 
na nakasalalay sa pagsunod niya kay Jehova (Gen 
2:17, Deu 32:4), nagsimulang maranasan ni Adan sa 
kaniyang sarili ang mga epekto ng kasalanan at ang 
bunga nito, ang kamatayan. Gayunpaman, malakas 
pa rin ang kasiglahan ng kaniyang buhay. Maging 
sa kaniyang kalunus-lunos na kalagayan na hiwalay 
sa Diyos at sa tunay na espirituwalidad, nabuhay 
siya nang 930 taon bago siya pinanaigan ng kama- 
tayan. Samantala, naipasa niya sa kaniyang mga 
inapo, hindi ang kalubusan ng buhay, kundi isang 
lawig lamang ng buhay, anupat marami sa mga ito 
ang nabuhay nang mula 700 hanggang 900 taon. 
(Gen 5:3-32) Ngunit ang prosesong nangyari kay 
Adan ay inilarawan ng kapatid sa ina ni Jesus na si 
Santiago: “Ang bawat isa ay nasusubok kapag nahi- 
hila at naaakit ng sarili niyang pagnanasa. Pagkata- 
pos ang pagnanasa, kapag naglihi na ito, ay nagsi- 
silang ng kasalanan, ang kasalanan naman, kapag 
naisagawa na ito, ay nagluluwal ng kamatayan.” 
--San 1:14, 15. 

Kung Ano ang Kailangan ng Tao Upang Ma- 
buhay. Hindi lamang kinaliligtaan ng karamihan 
sa mga siyentipikong imbestigador ang sanhi ng ka- 
matayan ng buong sangkatauhan, kundi higit na 
mahalaga, ipinagwawalang-bahala nila ang pangu- 
nahing salik na kailangan upang mabuhay nang 
walang hanggan. Bagaman ang katawan ng tao 
ay kailangang palagiang pakainin at panariwain sa 
pamamagitan ng paghinga, pag-inom, at pagkain, 
mayroon pang bagay na lalong higit na mahalaga 
upang magpatuloy ang buhay. Ipinahayag ni Jeho- 
va ang simulaing iyon: “Hindi sa tinapay lamang na- 
bubuhay ang tao kundi sa bawat pananalita sa bibig 
ni Jehova ay nabubuhay ang tao.” (Deu 8:3) Inulit ni 
Jesu-Kristo ang kapahayagang ito at sinabi rin niya: 
“Ang aking pagkain ay ang gawin ko ang kalooban 
niya na nagsugo sa akin at tapusin ang kaniyang ga- 
wain.” (Ju 4:34, Mat 4:4) Noong isang pagkakataon 
naman ay ipinahayag niya: “Kung paanong isinugo 
ako ng buhay na Ama at ako ay nabubuhay dahil sa 
Ama, siya rin na kumakain sa akin, maging ang 
isang iyon ay mabubuhay dahil sa akin.”---Ju 6:57. 

Nang lalangin ang tao, ginawa siya ayon sa lara- 
wan ng Diyos, ayon sa kaniyang wangis. (Gen 1:26, 
27) Sabihin pa, hindi ito tumutukoy sa pisikal na la- 
rawan o kaanyuan, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, 
at ang tao ay laman. (Gen 6:3: Ju 4:24) Nangahu- 
lugan ito na ang tao, palibhasa'y naiiba sa “wa- 
lang-katuwirang mga hayop” (2Pe 2:12), ay may 
kakayahang mangatuwiran, mayroon siyang mga 
katangiang tulad ng mga katangian ng Diyos, gaya 


BUHAY 


ng pag-ibig, pagkadama ng katarungan, karunu- 
ngan, at kapangyarihan. (Ihambing ang Col 3:10.) 
May kakayahan siyang maunawaan kung bakit siya 
umiiral at kung ano ang layunin sa kaniya ng kani- 
yang Maylalang. Kaya naman, di-tulad ng mga 
hayop, binigyan siya ng kakayahang magkaroon 
ng espirituwalidad. Maaari niyang pahalagahan at 
sambahin ang Maylalang sa kaniya. Ang kakaya- 
hang ito ay lumikha kay Adan ng isang panganga- 
ilangan. Kinailangan niya ang higit pa kaysa sa lite- 
ral na pagkain, kailangan niyang magkaroon ng 
espirituwal na panustos, kailangan niyang gami- 
tin ang kaniyang espirituwalidad para sa kaniyang 
mental at pisikal na kapakanan. 

Dahil dito, kung hiwalay sa Diyos na Jehova at sa 
kaniyang espirituwal na mga paglalaan, hindi maa- 
aring magpatuloy ang buhay nang walang takda. 
Kung tungkol sa pamumuhay nang magpakailan- 
man, sinabi ni Jesus: “Ito ay nangangahulugan ng 
buhay na walang hanggan, ang kanilang pagkuha 
ng kaalaman tungkol sa iyo, ang tanging tunay na 
Diyos, at sa isa na iyong isinugo, si Jesu-Kristo.”--Ju 
17:3. 

Pagpapanauli. Sa layuning maisauli sa sang- 
katauhan ang kasakdalan ng organismo at ang pag- 
asa ng walang-hanggang buhay, inilaan ni Jehova 
ang katotohanan, “ang salita ng buhay.” (Ju 17:17, 
Fil 2:16) Ang pagsunod sa katotohanan ay aakay sa 
isa sa kaalamang inilaan ng Diyos si Jesu-Kristo, na 
nagbigay ng kaniyang sarili “bilang pantubos na ka- 
palit ng marami.” (Mat 20:28) Sa ganitong paraan 
lamang maisasauli ang tao sa lubos na espirituwali- 
dad at gayundin sa pisikal na kasakdalan.---Gaw 
4:12: 1Co 1:30, 15:23-26, 2Co 5:21, tingnan ang PAN- 
TUBOS. 

Kung gayon, sa pamamagitan ni Jesu-Kristo ay 
darating ang pagpapanauli tungo sa buhay. Siya ay 
tinatawag na “ang huling Adan . . . espiritung nag- 
bibigay-buhay.” (1Co 15:45) Tinutukoy siya sa hula 
bilang “Walang-hanggang Ama” (Isa 9:6) at ang isa 
na “nagbuhos ng kaniyang kaluluwa hanggang sa 
mismong kamatayan, na ang kaluluwa ay 'nakata- 
laga bilang handog ukol sa pagkakasala.” Bilang ga- 
yong uri ng “Ama,” kaya niyang ipanauli ang sang- 
katauhan, sa gayon ay mabibigyan niya ng buhay 
yaong mga nananampalataya sa paghahandog niya 
ng kaniyang kaluluwa at yaong mga masunurin. 
--Isa 53:10-12. 

Pag-asa ng mga tao noong sinaunang pana- 
hon. Ang tapat na mga tao noong sinaunang 
mga panahon ay nanghawakan sa pag-asang bu- 
hay. Binanggit ng apostol na si Pablo ang bagay na 
ito. Nagbalik-tanaw siya sa panahon ng mga supling 
ni Abraham bago ibinigay ang Kautusan, at tinukoy 
niya ang kaniyang sarili, isang Hebreo, na para 


BUHAY 


bang buhay na siya noon, sa diwa na nasa mga ba- 
lakang siya ng kaniyang mga ninuno. Nagpaliwanag 
siya: “Ako ay dating buhay nang hiwalay sa kautu- 
san, ngunit nang dumating ang utos, ang kasalanan 
ay muling nabuhay, ngunit ako ay namatay. At ang 
utos na ukol sa buhay, ito ay nasumpungan kong 
ukol sa kamatayan.” (Ro 7:9, 10; ihambing ang Heb 
7:9, 10.) Ang mga lalaking tulad nina Abel, Enoc, 
Noe, at Abraham ay umasa sa Diyos. Naniwala sila 
sa “binhi” na susugat sa ulo ng serpiyente, na ma- 
ngangahulugan ng katubusan. (Gen 3:15, 22:16-18) 
Inasam-asam nila ang Kaharian ng Diyos, ang “lun- 
sod na may tunay na mga pundasyon.” Naniwala 
sila sa pagkabuhay-muli ng mga patay tungo sa bu- 
hay.--Heb 11:10, 16, 35. 

Nang ibigay ang Kautusan, sinabi ni Jehova: “Tu- 
tuparin ninyo ang aking mga batas at ang aking 
mga hudisyal na pasiya, na kung gagawin ng isang 
tao ay mabubuhay rin siya sa pamamagitan ng 
mga iyon.” (Lev 18:5) Walang alinlangang ibinunyi 
ng mga Israelita ang Kautusan nang tanggapin nila 
iyon yamang nag-alok ito sa kanila ng pag-asang 
buhay. Ang Kautusan ay “banal at matuwid” at ang 
isa na lubusang makapamumuhay ayon sa mga pa- 
mantayan nito ay ibibilang na ganap na matuwid. 
(Ro 7:12) Ngunit, sa halip na magbigay ng buhay, 
ipinakita ng Kautusan na ang buong Israel, at ang 
sangkatauhan sa pangkalahatan, ay di-sakdal at 
makasalanan. Karagdagan pa, hinatulan nito ng 
kamatayan ang mga Judio. (Gal 3:19, 1Ti 1:8-10) 
Tunay, gaya ng sinasabi ni Pablo, “nang dumating 
ang utos, ang kasalanan ay muling nabuhay, ngu- 
nit ako ay namatay.” Samakatuwid, hindi maaaring 
magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng Kautu- 
san. 

Nagpaliwanag ang apostol: “Kung isang kautusan 
na makapagbibigay-buhay ang ibinigay, ang katu- 
wiran ay naging sa pamamagitan nga sana ng kau- 
tusan.” (Gal 3:21) Ang mga Judio ay ipinakitang 
mga makasalanan dahil sila'y mga supling ni Adan, 
ngunit hinatulan din sila dahil sa kanilang paglabag 
sa Kautusan. Sa dahilang ito, si Kristo ay namatay 
sa pahirapang tulos, gaya ng sinabi ni Pablo: “Sa pa- 
mamagitan ng pagbili ay pinalaya tayo ni Kristo 
mula sa sumpa ng Kautusan sa pamamagitan ng 
pagiging isang sumpa na kapalit natin, sapagkat na- 
susulat: Isinumpa ang bawat tao na nakabayubay 
sa tulos.”” (Gal 3:13) Sa pag-aalis sa hadlang na ito, 
samakatuwid nga, ang sumpang sumapit sa mga 
Judio dahil sa paglabag nila sa Kautusan, inalis ni 
Jesu-Kristo para sa mga Judio ang harang na ito tu- 
ngo sa buhay, anupat binigyan niya sila ng pagka- 
kataon ukol sa buhay. Sa gayon, ang kaniyang pan- 
tubos ay maaaring magdulot ng kapakinabangan sa 
kanila at gayundin sa iba pa. 


446 


Ang buhay na walang hanggan ay gantim- 
pala mula sa Diyos. Maliwanag na makikita sa 
buong Bibliya na ang pag-asa ng mga lingkod ni Je- 
hova ay buhay na walang hanggan mula sa mga ka- 
may ng Diyos. Ang pag-asang ito ang nagpasigla sa 
kanila na ingatan ang kanilang katapatan. At hindi 
naman ito mapag-imbot na pag-asa. Ang apostol ay 
sumulat: “Bukod diyan, kung walang pananampala- 
taya ay imposibleng palugdan siya nang lubos, sa- 
pagkat siya na lumalapit sa Diyos ay dapat na mani- 
wala na siya nga ay umiiral at na siya ang nagiging 
tagapagbigay-gantimpala doon sa mga may-pana- 
nabik na humahanap sa kaniya.” (Heb 11:6) Gayong 
uri siya ng Diyos, isa iyon sa kaniyang mga katangi- 
an na dahil doon ay nararapat siyang pag-ukulan 
ng lubos na debosyon ng kaniyang mga nilalang. 

Imortalidad, kawalang-kasiraan, buhay tag- 
lay ang tulad-Diyos na kalikasan. Sinasabi ng 
Bibliya na si Jehova ay nagtataglay ng imortalidad 
at kawalang-kasiraan. (1Ti 1:17) Una niya itong ipi- 
nagkaloob sa kaniyang Anak. Noong panahong su- 
mulat ang apostol na si Pablo kay Timoteo, si Kristo 
pa lamang ang kaisa-isa na binigyan ng imortali- 
dad. (1Ti 6:16) Ngunit ipinangako ito sa iba pa, ya- 
ong magiging espirituwal na mga kapatid ni Kristo. 
(Ro 2:7: 1Co 15:53, 54) Gayundin, ang mga ito ay 
makikibahagi sa “tulad-Diyos na kalikasan”: makiki- 
bahagi sila kay Kristo sa kaniyang kaluwalhatian. 
(2Pe 1:4) Ang mga anghel ay mga espiritung ni- 
lalang, ngunit hindi sila imortal, sapagkat yaong 
naging mga balakyot na demonyo ay pupuksain. 
--Mat 25:41, Luc 4:33, 34: Apo 20:10, 14: tingnan 
ang IMORTALIDAD: KAWALANG-KASIRAAN. 

Buhay sa lupa na walang kasiraan. Kumus- 
ta naman ang iba pa sa sangkatauhan na hindi ta- 
tanggap ng buhay sa langit? Sinipi ng apostol na si 
Juan ang sinabi ni Jesus: “Sapagkat gayon na la- 
mang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anu- 
pat ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, 
upang ang bawat isa na nananampalataya sa kani- 
ya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na 
walang hanggan.” (Ju 3:16) Sa kaniyang talinghaga 
tungkol sa mga tupa at mga kambing, yaong mga 
mula sa mga bansa na ibinukod sa dakong kanan ni 
Jesus bilang mga tupa ay papasok “sa buhay na wa- 
lang hanggan.” (Mat 25:46) Tinukoy ni Pablo ang 
“mga anak ng Diyos" at “mga kasamang tagapag- 
mana ni Kristo” at sinabing ang “may-pananabik na 
pag-asam ng sangnilalang ay naghihintay sa pagsi- 
siwalat sa mga anak ng Diyos.” Pagkatapos ay sina- 
bi niya na “ang sangnilalang din mismo ay palala- 
yain sa pagkaalipin sa kasiraan at magtatamo ng 
maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos.” 
(Ro 8:14-23) Nang lalangin si Adan bilang sakdal na 


447 


tao, siya ay isang “anak ng Diyos.” (Luc 3:38) Ang 
makahulang pangitain sa Apocalipsis 21:1-4 ay tu- 
muturo sa panahon ng “isang bagong langit” at 
“isang bagong lupa” at nangangako na sa panahong 
iyon ay “hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni 
ng pagdadalamhati o ng paghiyaw o ng kirot pa 
man.” Yamang ang pangakong ito ay ibinibigay, 
hindi sa mga espiritung nilalang, kundi espesipi- 
kong sa “sangkatauhan,” tinitiyak nito na ang isang 
bagong makalupang lipunan ng sangkatauhan na 
mabubuhay sa ilalim ng “bagong langit” ay maka- 
raranas ng pagsasauli ng isip at katawan tungo sa 
lubos na kalusugan at buhay na walang hanggan 
bilang makalupang “mga anak ng Diyos.” 

Sa kaniyang utos kay Adan, ipinahiwatig ng Diyos 
na kung susundin siya ni Adan, hindi ito mamama- 
tay. (Gen 2:17) Gayundin naman ang masunuring 
sangkatauhan, kapag pinawi na ang huling kaaway 
ng tao, ang kamatayan, wala nang kasalanang gaga- 
na sa kanilang mga katawan upang magdulot ng ka- 
matayan. Hanggang sa panahong walang takda ay 
hindi na nila kailangang mamatay. (1Co 15:26) Ang 
pagpawing ito sa kamatayan ay magaganap sa kata- 
pusan ng paghahari ni Kristo, na ipinakikita ng ak- 
lat ng Apocalipsis bilang 1,000 taon ang haba. Dito 
ay sinasabi na yaong magiging mga hari at mga sa- 
serdote na kasama ni Kristo ay “nabuhay at nama- 
hala bilang mga hari na kasama ng Kristo sa loob ng 
isang libong taon.” Malamang na “ang iba pa sa mga 
patay” na hindi nabuhay “hanggang sa matapos ang 
isang libong taon” ay yaong mga buhay hanggang 
sa katapusan ng isang libong taon, ngunit bago pa- 
kawalan si Satanas mula sa kalaliman upang mag- 
pasapit ng pangwakas na pagsubok sa sangkatau- 
han. Sa katapusan ng isang libong taon, naabot na 
ng mga tao sa lupa ang kasakdalan bilang tao, anu- 
pat nasa kalagayan nina Adan at Eva bago nagkasa- 
la ang mga ito. Sa panahong iyon ay talagang tata- 
masahin na nila ang sakdal na buhay. Pagkatapos 
nito, yaong mga makapapasa sa pagsubok kapag pi- 
nakawalan si Satanas mula sa kalaliman sa loob ng 
maikling panahon ay maaari nang magtamasa ng 
buhay na iyon magpakailanman.---Apo 20:4-10. 

Ang Daan ng Buhay. Isiniwalat ni Jehova, ang 
Bukal ng buhay, ang daan ng buhay sa pamamagi- 
tan ng kaniyang Salita ng katotohanan. Ang Pangi- 
noong Jesu-Kristo ay “nagpasikat ng liwanag sa 
buhay at kawalang-kasiraan sa pamamagitan ng 
mabuting balita.” (2Ti 1:10) Sinabi niya sa kaniyang 
mga alagad: “Ang espiritu ang siyang nagbibigay- 
buhay, ang laman ay walang anumang kabuluhan. 
Ang mga pananalitang sinalita ko sa inyo ay espiri- 
tu at buhay.” Di-nagtagal, tinanong ni Jesus ang ka- 
niyang mga apostol kung iiwanan nila siya, gaya ng 
ginawa ng iba. Tumugon si Pedro: “Panginoon, kani- 
no kami paroroon? Ikaw ang may mga pananalita 


BUHAY 


ng buhay na walang hanggan.” (Ju 6:63, 66-68) Ti- 
nawag ng apostol na si Juan si Jesus bilang “salita 
ng buhay,” at sinabi niya: “Sa pamamagitan niya ay 
[umiral ang] buhay.”--1Ju 1:1, 2, Ju 1:4. 

Batay sa mga salita ni Jesus, maliwanag na wa- 
lang saysay ang mga pagsisikap ng mga tao upang 
pahabain ang buhay nang walang takda o ang mga 
teoriya na ang ilang kaugalian sa pagkain o mga pa- 
mamaraan ay magbibigay ng buhay sa sangkatau- 
han. Pansamantalang kabutihan lamang sa kalusu- 
gan ang maidudulot ng mga ito. Ang tanging daan 
ng buhay ay ang pagsunod sa mabuting balita, ang 
“salita ng buhay.” (Fil 2:16) Upang magkamit ng bu- 
hay, dapat ituon ng indibiduwal ang kaniyang kaisi- 
pan “sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga ba- 
gay na nasa ibabaw ng lupa.” (Col 3:1, 2) Sinabi ni 
Jesus sa kaniyang mga tagapakinig: “Siya na nakiki- 
nig sa aking salita at naniniwala sa kaniya na nag- 
sugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, at 
hindi siya hahantong sa paghatol kundi nakatawid 
na mula sa kamatayan tungo sa buhay.” (Ju 5:24; 
6:40) Hindi na sila mga makasalanang hinatulan, na 
nasa daan ng kamatayan. Sumulat ang apostol na si 
Pablo: “Kaya nga yaong mga kaisa ni Kristo Jesus ay 
walang kahatulan. Sapagkat ang kautusan ng espi- 
ritung iyon na nagbibigay ng buhay kaisa ni Kristo 
Jesus ay nagpalaya na sa iyo mula sa kautusan ng 
kasalanan at ng kamatayan.” (Ro 8:1, 2) Sinabi ni 
Juan na alam ng isang Kristiyano na siya ay “naka- 
tawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay” kung 
iniibig niya ang kaniyang mga kapatid.--1Ju 3:14. 

Yamang “walang ibang pangalan sa silong ng la- 
ngit na ibinigay sa mga tao na siya nating dapat ika- 
ligtas,” ang humahanap ng buhay ay dapat sumu- 
nod kay Kristo. (Gaw 4:12) Ipinakita ni Jesus na ang 
isang tao ay dapat na maging palaisip sa kaniyang 
espirituwal na pangangailangan, dapat na siya ay 
nagugutom at nauuhaw ukol sa katuwiran. (Mat 5: 
3, 6) Hindi lamang siya dapat makinig sa mabuting 
balita kundi dapat din siyang manampalataya kay 
Jesu-Kristo at sa pamamagitan nito ay tumawag 
siya sa pangalan ni Jehova. (Ro 10:13-15) Bilang 
pagsunod sa halimbawa ni Jesus, magpapabautismo 
siya sa tubig. (Mat 3:13-15, Efe 4:5) Pagkatapos ay 
dapat niyang patuloy na hanapin ang Kaharian at 
ang katuwiran ni Jehova.---Mat 6:33. 

Ingatan ang Puso. Ang tao na naging alagad 
ni Jesu-Kristo ay dapat magpatuloy sa daan ng bu- 
hay. Binababalaan siya: “Siyang nag-iisip na naka- 
tayo siya ay mag-ingat upang hindi siya mabuwal.” 
(1Co 10:12) Pinapayuhan siya: “Higit sa lahat na da- 
pat bantayan, ingatan mo ang iyong puso, sapagkat 
nagmumula rito ang mga bukal ng buhay.” (Kaw 
4:23) Ipinakita ni Jesus na sa puso nanggagaling 
ang balakyot na mga pangangatuwiran, panganga- 
lunya, pagpaslang, at iba pa. Ang mga bagay na ito 


BUHAY 


ay hahantong sa kamatayan. (Mat 15:19, 20) Ang 
pagbabantay laban sa gayong mga pangangatuwi- 
ran ng puso sa pamamagitan ng pagtustos sa puso 
ng nagbibigay-buhay na pagkaing espirituwal, ang 
katotohanan mula sa dalisay na Bukal ng buhay, ay 
mag-iingat sa puso upang huwag itong mapasama 
anupat maalis ang taong iyon mula sa daan ng bu- 
hay.---Ro 8:6, tingnan ang Puso. 

Upang maingatan ang buhay ng isa sa pamama- 
gitan ng pagbabantay sa puso, ang dila ay dapat su- 
pilin. “Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangya- 
rihan ng dila, at siyang umiibig dito ay kakain ng 
bunga nito.” (Kaw 18:21) Ang dahilan ay ipinaliwa- 
nag ni Jesus: “Ang mga bagay na lumalabas sa bi- 
big ay nanggagaling sa puso, at ang mga bagay na 
iyon ang nagpaparungis sa isang tao.” (Mat 15:18, 
San 3:5-10) Ngunit sa pamamagitan ng wastong 
paggamit ng dila upang papurihan ang Diyos at 
upang magsalita ng mga bagay na tama, ang isa ay 
nagpapatuloy sa daan ng buhay.--Aw 34:12-14: 
63:3, Kaw 15:4. 

Ang Kasalukuyang Buhay na Ito. Pagkatapos 
masubukan ang lahat ng iniaalok ng buhay na ito 
sa pamamagitan ng kayamanan, mga bahay, mga 
hardin, at mga anyo ng kasiyahan, si Haring Solo- 
mon ay sumapit sa ganitong konklusyon: “Kinapoo- 
tan ko ang buhay, sapagkat ang gawa na ginawa sa 
ilalim ng araw ay kapaha-pahamak ayon sa aking 
pangmalas, sapagkat ang lahat ng bagay ay walang 
kabuluhan at paghahabol sa hangin.” (Ec 2:17) Hin- 
di naman ang buhay mismo ang kinapootan ni So- 
lomon, sapagkat ito ay isang “mabuting kaloob at 
sakdal na regalo mula sa itaas. (San 1:17) Kina- 
pootan ni Solomon ang kapaha-pahamak at wa- 
lang-kabuluhang buhay na nararanasan ng isa sa 
kaniyang pamumuhay gaya rin ng kasalukuyang 
sanlibutan ng mga tao, na nasa ilalim ng kawalang- 
saysay. (Ro 8:20) Sa konklusyon ng kaniyang aklat, 
ibinigay ni Solomon ang payo na matakot sa tunay 
na Diyos at tuparin ang kaniyang mga utos, na 
siyang daan ng tunay na buhay. (Ec 12:13, 14: 1Ti 
6:19) Ang apostol na si Pablo ay nagsalita tungkol sa 
kaniyang sarili at sa kaniyang mga kapuwa Kristi- 
yano, anupat sinabi niya na, pagkatapos ng kani- 
lang puspusang pangangaral at pagpapatotoo tung- 
kol kay Kristo at ng pagkabuhay-muli sa harap ng 
pag-uusig, “kung sa buhay na ito lamang tayo uma- 
asa kay Kristo, tayo sa lahat ng mga tao ang pina- 
kakahabag-habag.” Bakit? Sapagkat kung gayon ay 
bulaang pag-asa lamang ang pinananaligan nila. 
“Gayunman,” nagpatuloy si Pablo, “si Kristo nga ay 
ibinangon mula sa mga patay.” “Dahil dito, mga 
kapatid kong minamahal,” bilang pagtatapos niya, 
"maging matatag kayo, di-natitinag, na laging ma- 
raming ginagawa sa gawain ng Panginoon, sa pag- 
kaalam na ang inyong pagpapagal may kaugnayan 


448 


sa Panginoon ay hindi sa walang kabuluhan. ”---1Co 
15:19, 20, 58. 

Mga Punungkahoy ng Buhay. Bukod sa pu- 
nungkahoy ng buhay sa Eden (Gen 2:9), na tinala- 
kay na rito, ang pananalitang “[mga] punungkahoy 
ng buhay” ay lumitaw rin nang ilang ulit sa Kasula- 
tan, laging sa makasagisag o simbolikong diwa. Ang 
karunungan ay tinatawag na “isang punungkahoy 
ng buhay para sa mga tumatangan dito,” sapagkat 
tutustusan sila nito ng kailangan nila, hindi lamang 
upang masiyahan sa kanilang kasalukuyang buhay 
kundi upang tumanggap din ng walang-hanggang 
buhay, samakatuwid nga, ng kaalaman sa Diyos at 
ng kaunawaan at katinuan upang sundin ang kani- 
yang mga utos.---Kaw 3:18, 16:22. 

“Ang bunga ng matuwid ay punungkahoy ng bu- 
hay, at siyang nagwawagi ng mga kaluluwa ay ma- 
runong,” sabi ng isa pang kawikaan. (Kaw 11:30) Sa 
pamamagitan ng kaniyang salita at halimbawa, ang 
taong matuwid ay nagwawagi ng mga kaluluwa, sa- 
makatuwid nga, sa pamamagitan ng pakikinig nila 
sa kaniya, ang mga tao ay nakakakuha ng pagkaing 
espirituwal, naaakay upang maglingkod sa Diyos, at 
tumatanggap ng buhay na nagiging posible dahil sa 
Diyos. Sa katulad na paraan, “ang kahinahunan ng 
dila ay punungkahoy ng buhay, ngunit ang pagpili- 
pit nito ay pagkalugmok ng espiritu.” (Kaw 15:4) 
Ang mahinahong pananalita ng taong marunong ay 
tumutulong at nagpapaginhawa sa espiritu ng mga 
nakikinig sa kaniya, lumilinang ng mabubuting ka- 
tangian sa kanila, umaalalay sa kanila sa daan ng 
buhay, ngunit ang pagpilipit ng dila ay tulad ng 
masamang bunga: nagdudulot ito ng kaligaligan at 
pagkasira ng loob, anupat nakapipinsala sa mga na- 
kikinig dito. 

Ang Kawikaan 13:12 ay kababasahan: “Ang inaa- 
sam na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso, ngunit 
ang bagay na ninanasa ay punungkahoy ng buhay 
kapag ito ay dumating.” Ang katuparan ng isang ba- 
gay na ninanais at matagal nang hinihintay ay 
nakapagpapalakas at nakapagpapaginhawa, anupat 
nagbibigay ng panibagong sigla. 

Ipinangangako ng niluwalhating si Jesu-Kristo sa 
nananaig na Kristiyano na pagkakalooban Niya ito 
na kumain mula sa “punungkahoy ng buhay, na 
nasa paraiso ng Diyos.” (Apo 2:7) Muli, sa huling 
mga talata ng aklat ng Apocalipsis, mababasa natin: 
“At kung ang sinuman ay mag-alis ng anuman 
mula sa mga salita ng balumbon ng hulang ito, aa- 
lisin ng Diyos ang kaniyang bahagi mula sa mga pu- 
nungkahoy ng buhay at mula sa banal na lunsod, na 
mga bagay na nakasulat sa balumbong ito.” (Apo 
22:19) Sa konteksto ng dalawang tekstong ito sa Ka- 
sulatan, si Kristo Jesus ay nagsasalita sa mga nana- 
naig, na hindi “mapipinsala ng ikalawang kamata- 


449 


yan” (Apo 2:11), bibigyan ng “awtoridad sa mga 
bansa” (Apo 2:26), gagawing isang “haligi sa templo 
ng aking Diyos” (Apo 3:12), at uupong kasama ni 
Kristo sa kaniyang makalangit na trono. (Apo 3:21) 
Kaya ang punungkahoy o mga punungkahoy ay 
hindi maaaring maging literal, sapagkat ang mga 
nananaig na kakain mula rito ay yaong mga kaba- 
hagi sa makalangit na pagtawag (Heb 3:1), na pi- 
naglaanan ng mga dako sa langit. (Ju 14:2, 3; 2Pe 1: 
3, 4) Samakatuwid, ang (mga) punungkahoy ay su- 
masagisag sa paglalaan ng Diyos ukol sa namama- 
laging buhay, anupat sa kasong ito ay sumasagisag 
sa makalangit at imortal na buhay na ibinibigay sa 
mga tapat dahil sa pananaig kasama ni Kristo. 

Sa Apocalipsis 22:1, 2, binanggit ang “mga pu- 
nungkahoy ng buhay” sa isang naiibang konteksto. 
Dito, ang mga bansa ay ipinakikitang nakikibahagi 
sa mga dahon ng mga punungkahoy sa layuning 
mapagaling. Sila ay nasa tabi ng ilog na umaagos 
mula sa templong palasyo ng Diyos, na kinaroroo- 
nan ng kaniyang trono. Ang larawang ito ay lumili- 
taw pagkatapos ng tagpo ng pagtatatag ng bagong 
langit at ng bagong lupa at pagkatapos sabihin na 
“ang tolda ng Diyos ay nasa sangkatauhan.” (Apo 
21:1-3, 22, 24) Kung gayon, sa makasagisag na pa- 
raan, ang mga ito ay mga paglalaan na nagpapaga- 
ling at tumutustos-buhay para sa sangkatauhan, 
para sa kanilang buhay na walang hanggan sa da- 
kong huli. Ang pinagmumulan ng gayong mga pag- 
lalaan ay ang maharlikang trono ng Diyos at ng 
Kordero na si Jesu-Kristo. 

Ilang ulit na tinutukoy ang “balumbon ng buhay” 
o “aklat” ng Diyos. Maliwanag na naglalaman ito ng 
mga pangalan ng lahat ng mga nakahanay na tu- 
manggap ng kaloob na buhay na walang hanggan 
alinman sa langit o sa lupa, dahil sa kanilang pana- 
nampalataya. Naglalaman ito ng mga pangalan ng 
mga lingkod ni Jehova “mula pa nang pagkakatatag 
ng sanlibutan,” samakatuwid nga, ang sanlibutan 
ng sangkatauhang maaaring tubusin. Kaya lumili- 
taw na ang pangalan ng matuwid na si Abel ang 
unang nakasulat sa “balumbon.”--Apo 17:8; Mat 
23:35: Luc 11:50, 51. 


Ano ang isinasagisag ng pagkakasulat 
ng pangalan ng isa sa “aklat” 
o “balumbon ng buhay” ng Diyos? 


Ang pagkakasulat ng pangalan ng isang tao sa 
“aklat ng buhay” ay hindi nagtatadhana sa kaniya 
ukol sa walang-hanggang buhay. Ang pananatili 
roon ng kaniyang pangalan ay depende sa kaniyang 
pagsunod. Kaya naman nakiusap si Moises kay Je- 
hova para sa Israel: “Ngayon kung pagpapaumanhi- 
nan mo ang kanilang kasalanan,---at kung hindi, pa- 


BUHAY 


wiin mo ako, pakisuyo, mula sa iyong aklat na 
isinulat mo.” Sumagot si Jehova: “Ang sinumang 
nagkasala laban sa akin, papawiin ko siya mula sa 
aking aklat.” (Exo 32:32, 33) Ipinahihiwatig nito na 
magkakaroon ng mga pagbabago ang talaan ng 
mga pangalan sa “aklat” dahil sa pagsuway ng ilan, 
anupat ang kanilang mga pangalan ay “papawiin” 
mula sa “aklat.”--Apo 3:5. 

Sa tagpo ng paghatol na nasa Apocalipsis 20:11- 
15, sa panahon ng Milenyong Paghahari ni Kristo, 
ipinakikitang nakabukas ang “balumbon ng buhay” 
upang sulatan ng karagdagang mga pangalan, may 
binuksan ding mga balumbon ng tagubilin. Sa ga- 
yon, yaong mga babalik sa “pagkabuhay-muli ng 
mga di-matuwid” ay magkakaroon ng pagkakataon 
na ang kanilang mga pangalan ay maisulat sa “ba- 
lumbon ng buhay,” kung may-pagkamasunurin ni- 
lang tutuparin ang mga gawang kasuwato ng mga 
balumbon ng tagubilin. (Gaw 24:15) Sabihin pa, 
pagdating ng panahong iyon, ang mga pangalan ng 
tapat na mga lingkod ng Diyos na babalik sa “pagka- 
buhay-muli ng mga matuwid’ ay nakasulat na sa 
“balumbon ng buhay.” Sa pamamagitan ng kanilang 
matapat na pagsunod sa mga tagubilin mula sa 
Diyos, mapananatili nila roon ang kanilang mga pa- 
ngalan. 

Paano permanenteng mapananatili ng isang tao 
ang kaniyang pangalan sa “aklat ng buhay”? Para sa 
mga nakahanay na tumanggap ng buhay sa langit, 
ito ay sa pamamagitan ng “pananaig' sa sanlibutang 
ito taglay ang pananampalataya, anupat pinatutu- 
nayang sila ay ‘tapat maging hanggang sa kamata- 
yan.” (Apo 2:10, 3:5) Para naman sa mga nakahanay 
na tumanggap ng buhay sa lupa, ito ay sa pamama- 
gitan ng pagpapatunay na matapat sila kay Jehova 
sa isang panghuling pagsubok sa katapusan ng Mi- 
lenyong Paghahari ni Kristo. (Apo 20:7, 8) Perma- 
nenteng iingatan ng Diyos sa “aklat ng buhay” ang 
mga pangalan niyaong mga makapagpapanatili ng 
kanilang katapatan sa panghuling pagsubok na iyon, 
sa gayon ay kinikilala ni Jehova na sila ay matuwid 
sa ganap na diwa at karapat-dapat sa buhay na wa- 
lang hanggan sa lupa.---Ro 8:33. 

“Ang balumbon ng Kordero.” Ang “balum- 
bon ng buhay ng Kordero" ay isang hiwalay na ba- 
lumbon, lumilitaw na kababasahan lamang ng mga 
pangalan niyaong mga makikibahaging kasama ng 
Kordero, si Jesu-Kristo, sa kaniyang pamamahala sa 
Kaharian, kabilang na yaong mga narito pa sa lupa 
na nakahanay na tumanggap ng buhay sa langit. 
(Apo 13:8, ihambing ang Apo 14:1, 4.) Yaong mga 
nakatala sa “balumbon ng Kordero" ay binabanggit 
na pumapasok sa banal na lunsod, ang Bagong Je- 
rusalem, sa gayon ay nagiging bahagi ng makala- 
ngit na Mesiyanikong Kaharian. (Apo 21:2, 22-27) 


BUHOK 


Ang kanilang mga pangalan ay nakasulat kapuwa 
sa “balumbon ng Kordero" at sa isa pang balumbon, 
ang “aklat ng buhay” ng Diyos.---Fil 4:3; Apo 3:5. 

Ang Ilog ng Tubig ng Buhay. Sa pangitain ni 
Juan sa aklat ng Apocalipsis, nakakita siya ng “isang 
ilog ng tubig ng buhay, malinaw na gaya ng kristal, 
na umaagos mula sa trono ng Diyos at ng Kordero" 
sa gitna ng malapad na daan ng banal na lunsod, 
ang Bagong Jerusalem. (Apo 22:1, 2; 21:2) Ang tu- 
big ay mahalaga sa buhay. Ang pangitain ay nagsi- 
mulang matupad sa “araw ng Panginoon,” di-nagta- 
gal matapos itatag ang Kaharian ng Diyos. (Apo 
1:10) Sa panahong iyon, may mga kabilang sa uring 
“kasintahang babae” na narito pa sa lupa upang per- 
sonal nilang maanyayahan ang “sinumang nauu- 
haw” para uminom ng tubig ng buhay nang walang 
bayad. (Apo 22:17) Pagkatapos na wasakin ang ka- 
salukuyang sistema ng mga bagay, ang ilog ay pa- 
tuloy na aagos, palakas nang palakas, sa bagong 
sanlibutan. Binabanggit sa pangitain na sa tabi ng 
ilog ay may mga punungkahoy na nagluluwal ng 
bunga, at may mga dahon para sa pagpapagaling sa 
mga bansa. Samakatuwid, ang tubig na nagbibigay- 
buhay ay ang mga paglalaan ni Jehova ukol sa bu- 
hay sa pamamagitan ng Kordero, si Jesu-Kristo, 
para sa lahat ng nasa lupa na tatanggap ng buhay. 

“Halumigmig ng Buhay.” Sa Awit 32:1-5, ipi- 
nakikita ni David ang kaligayahang dulot ng kapata- 
waran, bagaman isinisiwalat din niya ang kabagaba- 
gang dinaranas ng isang tao bago nito ipagtapat kay 
Jehova ang paglabag at bago ito pagpaumanhinan 
ng Diyos. Bago nagtapat ang salmista at habang si- 
nisikap niyang ikubli ang kaniyang pagkakamali, bi- 
nagabag siya ng kaniyang budhi at sinabi niya: “Ang 
halumigmig ng aking buhay ay nabagong gaya ng 
tuyong init ng tag-araw.” Nanghina siya dahil sa 
pagsisikap niyang supilin ang kaniyang nababaga- 
bag na budhi, at inubos ng panggigipuspos ang 
kaniyang kasiglahan kung paanong naiwawala ng 
isang punungkahoy ang nagbibigay-buhay na halu- 
migmig sa panahon ng tagtuyot o sa matindi at tu- 
yong init ng tag-araw. Waring ipinahihiwatig ng 
mga salita ni David na dumanas siya ng masasa- 
mang epekto kapuwa sa mental at sa pisikal na pa- 
raan, o sa paanuman ay naiwala niya ang kalakhan 
ng kaniyang kagalakan sa buhay, dahil hindi niya 
ipinagtapat ang kaniyang pagkakasala. Tanging ang 
pagtatapat kay Jehova ang makapagdudulot ng pag- 
papaumanhin at ginhawa.---Kaw 28:13. 

Ang “Supot ng Buhay.” Nang mamanhik si 
Abigail kay David na huwag ituloy ang plano nitong 
maghiganti kay Nabal upang hindi ito magkasala sa 
dugo, sinabi niya: “Kapag tumindig ang tao upang 
tugisin ka at hanapin ang iyong kaluluwa, ang kalu- 
luwa ng aking panginoon ay tiyak na mababalot sa 
supot ng buhay na taglay ni Jehova na iyong Diyos, 


450 


ngunit, kung tungkol sa kaluluwa ng iyong mga ka- 
away, ihihilagpos niya iyon na parang mula sa loob 
ng pinakalundo ng panghilagpos.” (1Sa 25:29-33) 
Kung paanong binabalot ng isang tao ang isang ba- 
gay na mahalaga upang mapangalagaan at mainga- 
tan ito, ang buhay ni David bilang indibiduwal ay 
nasa mga kamay ng Diyos na buhay, at iingatan 
Niya ang buhay ni David mula sa mga kaaway nito, 
hangga't hindi tinatangka ni David na iligtas ang 
kaniyang sarili sa pamamagitan ng sarili niyang ka- 
may, kundi naghihintay siya kay Jehova. Gayun- 
man, ang kaluluwa ng mga kaaway ni David ay ita- 
tapon ng Diyos. 


BUHOK. Sa buong kasaysayan, itinuturing ng 
mga lalaki at mga babae ang kanilang buhok bilang 
palamuti na tumutulong upang higit silang maging 
kaakit-akit, at kadalasan na, bilang tanda ng lakas 
at kabataan. Dahil dito, ang buhok ay inaalagaan 
nang husto. 

Mga Ehipsiyo. Malamang na ang mga Ehipsi- 
yo ang may pinakakakaibang mga kaugalian may 
kinalaman sa buhok. Ang mga lalaki, lalo na ang 
mga saserdote at mga kawal, ay nag-aahit ng buhok 
sa ulo at ng balbas. Sinabi ni Herodotus na inaahitan 
ng mga naninirahan sa Nilo ang ulo ng mga batang 
lalaki at nag-iiwan lamang ng ilang bungkos ng bu- 
hok sa gilid at marahil pati sa harap at likod. Kapag 
ang bata ay sumapit na sa hustong gulang, pinupu- 
tol ang mga ito palibhasa'y mga palatandaan ito ng 
pagkabata. Para sa kalalakihan, isang tanda ng pag- 
dadalamhati o pagkaburara ang pagpapahaba ng 
buhok sa ulo at ng balbas. Kaya naman nang ilabas 
si Jose sa bilangguan, nag-ahit muna siya bago siya 
dinala sa harap ni Paraon. (Gen 41:14) Ngunit kung 
minsan, ang mga lalaking Ehipsiyo ay nagsusuot ng 
peluka at ng balbas na de-tali. Sa mga paglalarawan 
sa mga bantayog ng Ehipto, ang mga lalaking may 
matataas na posisyon ay makikitang may mahaha- 
bang buhok na ayos na ayos, bagaman hindi mati- 
yak kung iyon ay natural o peluka lamang. 

Sa kabaligtaran, ang buhok ng mga babaing Ehip- 
siyo ay pinahahaba at itinitirintas. Ang maraming 
momya ng mga babaing Ehipsiyo ay may buhok na 
nakatirintas at napreserbang mabuti. 

Mga Asiryano, mga Babilonyo, at mga Ro- 
mano. Ang mga lalaking Asiryano at Babilonyo, 
at ang mga Asiano sa pangkalahatan, ay nagpapa- 
haba ng buhok. Sa mga relyebe ng Asirya, makiki- 
ta na ang mga lalaki ay may buhok na nakasuklay 
nang dapa at ang kulot na dulo nito ay nakabagsak 
sa balikat. Mahahaba rin ang kanilang balbas, na 
kung minsa'y may dalawa o tatlong baytang ng ku- 
lot na balbas, at ang kanilang bigote ay ginugupi- 
tan at kinukulot din. Ipinapalagay ng iba na ang na- 
pakahahabang buhok na makikita sa mga bantayog 


451 


ay artipisyal at idinugtong lamang sa natural na 
buhok. 

Noong sinaunang mga panahon, maliwanag na 
nagpapahaba ng balbas ang mga Romano ngunit 
noong mga ikatlong siglo B.C.E., sinunod na rin nila 
ang kaugaliang mag-ahit. 

Mga Hebreo. Sa pasimula pa lamang ay kau- 
galian na ng mga lalaking Hebreo ang magpahaba 
ng balbas, ngunit pinananatili nila itong maayos, at 
ginugupitan nila ang kanilang buhok hanggang sa 
katamtamang haba. Hinggil kay Absalom, ang ka- 
niyang buhok ay napakalago anupat kapag ginugu- 
pitan niya ito minsan sa isang taon, ito'y tumitim- 
bang nang 200 siklo (2.3 kg: 5 Ib), anupat maaaring 
mas bumigat ito dahil sa paggamit ng langis o mga 
ungguento. (2Sa 14:25, 26) Itinagubilin ng kautusan 
ng Diyos sa mga lalaking Israelita na huwag 'gupi- 
tin nang maikli ang buhok sa gilid ng kanilang muk- 
ha, ni sirain ang “dulo” ng kanilang balbas. Hindi 
naman nito ipinagbabawal ang paggupit ng buhok 
o balbas kundi maliwanag na ito ay upang maiwa- 
san nila ang pagtulad sa mga kaugaliang pagano. 
(Lev 19:27: Jer 9:25, 26: 25:23, 49:32) Ang pagpapa- 
baya sa buhok o sa balbas, anupat malamang ay 
hindi ito ginugupitan o inaayos, ay tanda ng pagda- 
dalamhati. (2Sa 19:24) Sa mga tagubilin ng Diyos sa 
mga saserdote sa pamamagitan ng propetang si 
Ezekiel, iniutos Niya na kanilang gupitin, ngunit hu- 
wag ahitin, ang buhok sa kanilang ulo at huwag ni- 
lang hayaang nakalugay ang kanilang buhok kapag 
naglilingkod sila sa templo.---Eze 44:15, 20. 

Hinggil sa mga babaing Hebreo, inaalagaan nila 
ang kanilang buhok bilang palatandaan ng kagan- 
dahan (Sol 7:5), anupat pinahahaba nila ito. (Ju 
11:2) Ang pagputol ng isang babae sa kaniyang bu- 
hok ay tanda ng pagdadalamhati o pagkabagabag. 
(Isa 3:24) Kung mabihag ng isang kawal na Israeli- 
ta ang isang birhen mula sa isang kaaway na lunsod 
at nais niyang mapangasawa ito, kailangan munang 
putulin ng babae ang kaniyang buhok at asikasu- 
hin ang kaniyang mga kuko at sumailalim sa pag- 
dadalamhati nang isang buwan para sa kaniyang 
mga magulang, yamang malamang na napatay ang 
mga ito noong bihagin ang lunsod.--Deu 21:10-13, 
20:10-14. 

Sa pagsusuri sa ketong, ang isang salik na kaila- 
ngang tingnan ng saserdote ay ang kulay at kundi- 
syon ng buhok o balahibo sa apektadong bahagi. 
--Lev 13:1-46. 

Mga Kristiyano. Ang mga apostol na sina Pe- 
dro at Pablo ay kapuwa nagpayo sa mga babaing 
Kristiyano na huwag labis na magbigay-pansin sa 
pag-aayos ng buhok at sa mga palamuti, gaya ng 
kaugalian noong panahong iyon. Sa halip, pinaalala- 
hanan sila na ang igayak sa kanilang sarili ay ang 


BUHOK 


walang-kasiraang kasuutan ng tahimik at mahina- 
hong espiritu.--1Pe 3:3, 4; 1Ti 2:9, 10. 

Itinawag-pansin din ng apostol na si Pablo ang ka- 
lagayan sa gitna ng mga tao na kaniyang sinulatan 
at ang karaniwang kaugalian ng mga ito, at ipinaki- 
ta niya na likas lamang na mas maikli ang buhok ng 
lalaki kaysa sa babae. (Tingnan ang KALIKASAN.) 
Ang babaing nagpagupit o nagpaahit ng kaniyang 
buhok ay kahiya-hiya. Binigyan ng Diyos ang babae 
ng mahabang buhok “sa halip na isang panakip sa 
ulo,” ngunit sinabi ni Pablo na hindi maaaring ga- 
mitin ng isang babae ang likas na pantakip na ito, 
na kaluwalhatian sa kaniya, upang ipangatuwiran 
ang hindi niya paglalagay ng talukbong sa ulo, na 
isang “tanda ng awtoridad,” kapag siya'y nananala- 
ngin o nanghuhula sa kongregasyong Kristiyano. Sa 
pamamagitan ng pagkilala niya sa bagay na ito at 
pagsusuot ng talukbong sa gayong mga kalagayan, 
ipinakikita ng babaing Kristiyano na kinikilala niya 
ang teokratikong pagkaulo at nagpapamalas siya ng 
pagpapasakop bilang Kristiyano. Sa gayo'y nilulu- 
walhati niya kapuwa ang kaniyang ulong asawang 
lalaki at ang Diyos na Jehova, na siyang Ulo ng la- 
hat.--1Co 11:3-16. 

Makasagisag na Paggamit. Nang mawalan si 
Job ng mga anak at mga ari-arian, ginupit niya ang 
buhok sa kaniyang ulo bilang sagisag ng kaniyang 
kaabahan.--Job 1:20. 

Inutusan si Ezekiel na putulin ang buhok sa kani- 
yang ulo at ang kaniyang balbas, hatiin ito sa tat- 
long bahagi, at itapon sa mga paraan na makahu- 
lang maglalarawan sa nakapipighating mga bagay 
na sasapit sa mga tumatahan sa Jerusalem kapag 
inilapat na ang mga kahatulan ng Diyos laban sa 
lunsod. (Eze 5:1-13) Ang pagbunot o pagputol sa 
buhok ay sumasagisag din sa kabagabagan at ka- 
pighatian. (Ezr 9:3, Jer 7:29: 48:37: Mik 1:16) Maaari 
namang ipakita ang panghihiya, pagkagalit, o pag- 
dusta sa pamamagitan ng pagbunot sa buhok sa ulo 
o mukha ng iba.---Ne 13:25, Isa 50:6. 

Ang bilang ng mga buhok sa ulo ng isang tao 
(sinasabing 100,000 sa katamtaman) ay ginamit 
upang lumarawan sa malalaking bilang o sa pagi- 
ging di-mabilang. (Aw 40:12, 69:4) Ginamit naman 
ang pagkapino ng buhok upang sumagisag sa pagi- 
ging napakaliit. (Huk 20:16) Ang pananalitang 'wa- 
lang isa mang buhok ng iyong ulo ang mawawala 
(o, mahuhulog)” ay garantiya ng lubos na proteksi- 
yon at kaligtasan. (Luc 21:18, 1Sa 14:45, 2Sa 14:11, 
1Ha 1:52, Gaw 27:34) Ipinahihiwatig din ito ng mga 
salita ni Jesu-Kristo sa kaniyang mga alagad tung- 
kol sa pagmamalasakit ng Diyos sa kanila: “Ang 
mismong mga buhok ng inyong ulo ay bilang na la- 
hat.”--Mat 10:30, Luc 12:7. 

Ang ulong may uban ay karapat-dapat sa pag- 
galang (Kaw 16:31; 20:29), at kung minsan ay 


BUKAL 


ginagamit ito bilang singkahulugan ng katandaan at 
ng karunungan. (Job 15:9, 10; tingnan ang UBAN.) Sa 
isang pangitain ni Daniel, si Jehova ay makasagisag 
na inilarawang may buhok na maputi, “gaya ng ma- 
linis na lana,” bilang “ang Sinauna sa mga Araw.” 
(Dan 7:9) Sa isang pangitain naman ng apostol na si 
Juan, nakita niya si Jesu-Kristo na may buhok na 
“maputi na gaya ng puting balahibo ng tupa. ”---Apo 
1:1, 14, 17, 18, tingnan din ang BALBAS. 


BUKAL [sa Ingles, fountain o spring]. Karani- 
wan na, isang likas na pinagmumulan ng tubig (Exo 
15:27), naiiba sa mga balon at mga imbakang-tubig 
na kadalasan ay hinuhukay (Gen 26:15): ginamit 
din bilang pantukoy sa pinagmumulan ng iba pang 
bagay maliban sa tubig. Ang dalawang terminong 
Hebreo para sa “bukal” ay @'yin (sa literal, mata) at 
ang kaugnay na ma'yan!. Ang katumbas na termi- 
nong Griego ay pege’. Yamang kung minsan ang 
mga bukal (spring) ay hinahawan at pinalalalim, 
maaaring ito ang dahilan kung bakit may mga pag- 
kakataon na ang “bukal” (fountain) at “balon” ay ha- 
linhinang ginagamit para sa iisang pinagmumulan 
ng tubig.--Gen 16:7, 14: 24:11, 13, Ju 4:6, 12, ting- 
nan ang BALON; IMBAKANG-TUBIG. 

Inilarawan ni Moises sa mga Israelita ang Lupang 
Pangako bilang isang lupain ng “mga bukal at matu- 
big na mga kalaliman na bumubukal sa kapatagang 
libis at sa bulubunduking pook.” (Deu 8:7) Maraming 
bukal sa Palestina, anupat sa katamtaman ay may 
anim o pito sa bawat 100 km kuwadrado (40 mi ku- 
wadrado). Dahil ang mga bundok ng Juda at Efraim 
ay pangunahin nang binubuo ng magagaspang na 
bato, ang ulan sa taglamig ay madaling makatagos 
sa kaila-ilaliman. Sa bandang huli, nararating ng tu- 
big ang isang suson na di-natatagos ng tubig, du- 
madaloy ito roon, at pagkatapos ay muling sumisi- 
bol bilang mga bukal sa kanluraning panig ng Libis 
ng Jordan at sa kanluraning pampang ng Dagat na 
Patay, ang iba ay umaagos pa nga sa ilalim ng lupa 
patungo sa Dagat na Patay. Matataas ang tempera- 
tura ng marami sa mga bukal na tuwirang bumubu- 
hos sa Dagat na Patay at sa mabababang katubigan 
ng Jordan. Sa kanluran ng kabundukang iyon, ang 
tubig ay lumalabas bilang mga bukal sa kahabaan 
ng silanganing bahagi ng mahaba at mabababang 
lupain sa baybaying dagat, bagaman ang ibang tu- 
big naman ay dumaraan sa ilalim ng lupa patungo 
sa Mediteraneo. Ang ilang bukal, gaya niyaong mga 
nakapalibot sa Jerusalem at Hebron, ay bumubul- 
wak sa pinakataluktok, o malapit sa pinakataluktok, 
ng matataas na lupain ng Palestina. Ang maraming 
bukal na likha ng natutunaw na niyebe sa Kabundu- 
kan ng Lebanon at sa Bundok Hermon ang naglala- 
an ng tubig sa mga pinagmumulan ng Litani, ng 
Jordan, at ng mga ilog ng Damasco. 


452 


Makikita ang kahalagahan ng mga bukal sa dami 
ng mga bayan na may pangalang nagsisimula sa 
“En,” nangangahulugang “bukal.” (Jos 15:62, 17:11, 
1Ha 1:9, tingnan ang AIN.) Ang mga bayan at mga 
nayon ay kadalasang itinatayo noon malapit sa mga 
bukal, yamang ang karamihan sa “mga ilog” ng 
Palestina ay mga agusang libis na natutuyo sa mga 
buwan ng tag-araw. Bilang depensa, ang mga lun- 
sod ay karaniwang itinatayo sa matataas na lugar, 
at dahil dito, ang mga bukal ay kadalasang nasa la- 
bas ng mga pader ng lunsod sa libis na nasa ibaba. 
Kaya naman naging napakahalaga na maipagsang- 
galang ang suplay ng tubig. Gumawa noon ng mga 
padaluyan na maghahatid ng tubig mula sa pinag- 
mumulan nito hanggang sa mismong loob ng lun- 
sod. Nagtayo si Haring Hezekias ng gayong padalu- 
yan upang dalhin ang tubig ng Gihon patungo sa 
Lunsod ni David. (2Ha 20:20: 2Cr 32:30) Kung min- 
san naman, may nakakubling mga daanan o mga 
lagusan patungo sa pinagmumulan ng tubig, anupat 
tinitiyak nito na magkakaroon ng sapat na suplay ng 
tubig ang mga tumatahan sa lunsod sumailalim 
man ito sa pagkubkob. Noong salakayin ng Asirya 
ang Juda, sinarhan ni Hezekias ang mga bukal na 
nasa labas ng Jerusalem upang walang mapagku- 
nan ng tubig ang mga mananalakay.--2Cr 32:2-4: 
tingnan ang HEZEKIAS Blg. 1 (Mga Gawain sa Pagta- 
tayo at Inhinyeriya): KUTA. 

Makasagisag na Paggamit. Itinatag ni Jeho- 
va ang “mga bukal ng matubig na kalaliman.” (Kaw 
8:28: Gen 7:11) Ipinakikilala rin siya bilang ang Bu- 
kal ng buhay, ang Bukal ng tubig na buhay, at ang 
Bukal ng Israel. (Aw 36:9: Jer 2:13, Aw 68:26) Ang 
kaniyang Anak na si Jesu-Kristo ay nagbibigay ng 
tubig na magiging “isang bukal ng tubig na bu- 
mabalong upang magbigay ng buhay na walang 
hanggan’ sa isa na tatanggap nito. (Ju 4:14) Inihu- 
la ni Joel na pagkatapos pakitunguhan ang mga 
bansa gaya sa isang pisaan ng ubas sa Mababang 
Kapatagan ni Jehosapat, isang nakarerepreskong 
bukal ang lalabas mula sa bahay ni Jehova.---Joe 3: 
12, 13, 18. 

Upang idiin ang kahalagahan ng wastong pagga- 
mit sa dila, tinanong ni Santiago ang mga Kristiya- 
no na dapat sanang mag-alok ng tubig ng buhay: 
“Ang isang bukal ay hindi binabalungan ng mata- 
mis at ng mapait mula sa iisang butas, hindi ba?” 
--San 3:11. 

Tinuyo ni Jesus ang 'pagbukal ng dugo" ng isang 
babae na dumanas ng pag-agas ng dugo sa loob 
ng 12 taon, anupat pinagaling siya. (Mar 5:25-29) 
Ang “bukal ng tubig” (water source) o “bukal,” ay 
isang pananalita na ginagamit din upang tumukoy 
sa isang bagay na pinagmumulan ng seksuwal na 
kasiyahan.---Kaw 5:18. 


453 


BUKAL, PINTUANG-DAAN NG. Tingnan 
ang PINTUANG-DAAN. 


BUKAL NG MALAKING AHAS. Ang pa- 
nanalitang Hebreo nito ay may diwa na isang bukal, 
o balon ng isang dambuhalang hayop sa lupa o sa 
dagat, at isinasalin ito sa iba't ibang paraan bilang: 
“balon ng dragon” (KJ, Le): “Balon ng Serpiyente” 
(AT): “ahas-bukal” (Ro): “Bukal ng Malaking Ahas" 
(NW). Gayunman, “Bukal ng mga Puno ng Igos” 
ang mababasa sa Griegong Septuagint. 

Ang bukal na ito ng tubig ay nasa rutang dinaa- 
nan ni Nehemias noong una niyang siyasatin ang 
gibang mga pader ng Jerusalem. (Ne 2:12, 13) Ya- 
mang ang pangalang ito'y hindi na muling mata- 
tagpuan sa iba pang bahagi ng Kasulatan, mala- 
mang na ang bukal o balon na ito, kung tinukoy 
man sa ibang talata, ay lumilitaw sa ibang katawa- 
gan. Karaniwang iminumungkahi ang En-rogel bi- 
lang isa pang pangalan nito. Maaaring ganito nga, 
sapagkat bagaman ang En-rogel ay malayo at nasa 
ibaba ng Libis ng Kidron, ang binabanggit lamang 
ng ulat ay dumaan si Nehemias “sa harap ng Bukal.” 
Maaaring ito'y nangangahulugang sa may sulok ng 
pader na nakaharap sa En-rogel at abot-tanaw ngu- 
nit may kalayuan mula sa bukal.---Tingnan ang EN- 
ROGEL. 


BUKAL NI JACOB. Ang “balon” o “bukal” 
kung saan si Jesu-Kristo, habang namamahinga, ay 
nakipag-usap sa isang babaing Samaritana. (Ju 4:5- 
30) Itinuturing na ito ang Bir Ya'qub (Be'er Ya'aqov), 
mga 2.5 km (1.5 mi) sa TS ng makabagong-pana- 
hong Nablus, di-kalayuan sa Tell Balata, ang lugar 
ng Sikem. Ang bukal ni Jacob ay isang malalim na 
balon anupat ang tubig ay hindi umaabot sa pinaka- 
bunganga nito. Ipinahihiwatig ng mga pagsusukat 
na ginawa noong ika-19 na siglo na ang lalim ng ba- 
lon ay mga 23 m (75 piye). Mga 2.5 m (8 piye) ang 
lapad nito, bagaman papakipot ito sa bandang itaas. 
Dahil kadalasang tuyo ang balon mula sa pagtatapos 
ng Mayo hanggang sa pag-ulan sa panahon ng tag- 
lagas, ipinapalagay ng ilan na ang tubig nito ay 
nanggagaling sa ulan at sa tubig na tumatagos sa 
ilalim ng lupa. Ngunit naniniwala naman ang iba na 
ang balon ay binubukalan din ng tubig at sa gayon 
ay matatawag na isang bukal. 

Hindi tuwirang sinasabi ng Bibliya na si Jacob ang 
humukay ng balong ito. Gayunman, binabanggit 
nito na nagkaroon si Jacob ng ari-arian sa kapaligi- 
rang ito. (Gen 33:18-20, Jos 24:32: Ju 4:5) At sinabi 
ng babaing Samaritana kay Jesus na “si Jacob... 
[ang] nagbigay sa amin ng balon at uminom [siya] 
... mula rito kasama ng kaniyang mga anak at ng 
kaniyang mga baka.” (Ju 4:12) Kaya malamang na 
ito ay hinukay, o ipinahukay, ni Jacob, marahil 


BUKID, PARANG 


upang paglaanan ng tubig ang kaniyang malaking 
sambahayan at mga kawan, sa gayon ay maiwasan 
niya ang pakikipag-alit sa kaniyang mga kapitba- 
hay, na walang alinlangang nagmamay-ari na ng 
ibang mga mapagkukunan ng tubig sa pook na iyon. 
O, maaaring nangailangan siya ng isang mas mai- 
nam at mas permanenteng suplay ng tubig kapag 
natuyo ang ibang mga balon sa lugar na iyon. 


BUKI [pinaikling anyo ng Bukiags]. 

1. Isang pinuno mula sa tribo ni Dan na inatasan 
ni Jehova upang tumulong sa paghahati-hati ng Lu- 
pang Pangako sa mga tribo. Anak ni Jogli.--Bil 
34:16-18, 22. 

2. Inapo ni Aaron sa pamamagitan ni Eleazar at 
ni Pinehas, at ninuno ni Ezra. (1Cr 6:4, 5, 50, 51; Ezr 
7:1-6) Maaaring naglingkod siya bilang mataas na 
saserdote noong kapanahunan ng mga Hukom. 


BUKIAS [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “prasko"]. Anak ni Heman na mula sa tri- 
bo ni Levi. Si Bukias ay napili sa pamamagitan ng 
palabunutan upang pangunahan ang ika-6 sa 24 na 
pangkat ng mga manunugtog na inorganisa ni Da- 
vid para sa paglilingkod sa santuwaryo ni Jehova. 
Siya at ang kaniyang mga anak at mga kapatid na 
tumulong sa kaniya ay may kabuuang bilang na 12. 
— 1Cr 25:1, 4, 9, 13, 31. 


BUKID, PARANG [sa Ingles, field]. Ang sali- 
tang Hebreo na sa-dheh” na pinakamalimit isalin bi- 
lang “bukid” o “parang,” ay maaaring tumukoy sa 
isang dako para sa pangangaso, sa isang lupain na 
ginagamit bilang pastulan o sakahan, sa isang di- 
nalinang na kakahuyan, sa isang taluktok ng bun- 
dok, o maging sa isang rehiyon na pinaninirahan ng 
isang grupo ng mga tao, halimbawa, ang “bukid ng 
Moab”; ginagamit din ang terminong ito bilang ka- 
baligtaran ng “lunsod.” (Gen 27:5; 31:4; 37:5-7; Huk 
9:32, 36; 1Sa 14:25; Bil 21:20; Deu 28:3) Ang termi- 
nong Griego na agros’ naman ay tumutukoy sa 
isang sinasakang “bukid” (Mat 13:24), sa “lalawigan” 
bilang kabaligtaran ng lunsod (Mar 16:12), at, kapag 
nasa anyong pangmaramihan, sa “karatig na lupa- 
in” (Mar 5:14). 

Bukod dito, ang magkakasamang lupain ng ilang 
indibiduwal na may-ari ay maaaring malasin sa ka- 
buuan bilang “bukid,” gaya ng makikita sa ulat ng 
Ruth. Nang pumaroon si Ruth sa “bukid,” sa di-sina- 
sadya ay “napadako siya sa bahagi ng bukid na pag- 
aari ni Boaz,” anupat ipinahihiwatig nito na isang 
seksiyon lamang ng lugar na iyon ang pag-aari ni 
Boaz. (Ru 2:2, 3) Bagaman lumilitaw na binabaku- 
ran noon ang mga ubasan at mga hardin, mahihi- 
watigang hindi ito ginagawa sa mga bukid. (Bil 
22:24; Sol 4:12) Iniutos ng Kautusan na hindi dapat 


BUKLOD 


iurong ninuman ang mga muhon ng kaniyang kapu- 
wa, anupat ipinahihiwatig na madali lamang itong 
gawin noon. (Deu 19:14) Ayon sa Kautusan, ang 
mga pamayanang walang pader ay ibibilang na ba- 
hagi ng parang ng lupain.---Lev 25:31. 

Madaling kumakalat ang apoy mula sa isang bu- 
kid patungo sa katabing bukid, at kailangang inga- 
tan ang mga alagang hayop upang hindi gumala 
ang mga ito sa bukid ng ibang tao. (Exo 22:5, 6) Sa 
Isaias 28:25, sinasabing ang espelta ay inihaha- 
sik bilang hangganan. Marahil, sa pamamagitan ng 
pagtatanim ng mababang uring ito ng trigo sa pali- 
bot ng mga gilid ng kanilang mga bukid, sa paanu- 
man ay naipagsasanggalang ng mga magsasaka 
ang kanilang mas mahahalagang pananim, gaya ng 
trigo at sebada, mula sa mga baka na maaaring pu- 
masok sa mga gilid ng bukid. 

Malamang na posibleng bumagtas noon sa gitna 
ng bukid sa pamamagitan ng makikitid na daanan, 
at maaari ring nagsilbing hangganan ang mga ito 
sa pagitan ng mga bukid, sapagkat napakalayong 
mangyari na si Jesus at ang kaniyang mga alagad 
ay lumakad sa mismong bukid ng mga butil, anupat 
niyurakan ang mga butil habang sila ay dumaraan. 
Kung ganito ang ginawa nila, walang alinlangang 
nagbangon din sana ng isyu ang mga Pariseo tung- 
kol sa bagay na ito. (Luc 6:1-5) Sa ilustrasyon ni Je- 
sus tungkol sa manghahasik, maaaring gayong mga 
daanan ang tinutukoy niya nang banggitin niya na 
may mga binhi na nahulog sa tabi ng daan.---Mat 
13:4. 


BUKLOD. Tingnan ang Garos, BUKLOD, BIGKIS. 


BUKOD-TANGING DEBOSYON. Ipinahihi- 
watig ng pananalitang ito na hindi pinahihintulutan 
ni Jehova na magkaroon siya ng kaagaw, samakatu- 
wid nga, na sambahin ang iba pang mga diyos. Ang 
salitang Hebreo na ganina” ay ginagamit lamang 
may kinalaman sa Diyos, ito'y nangangahulugang 
“humihiling ng bukod-tanging debosyon, mapani- 
bughuin.”--Exo 20:5, tlb sa Rbi8, tingnan ang MaA- 
PANIBUGHUIN, PANINIBUGHO. 

Hindi ibibigay ng Diyos sa iba ang karangalang 
nauukol sa kaniya. (Isa 42:8) Kung ang isa ay lilihis 
mula sa pag-uukol sa Kaniya ng bukod-tanging de- 
bosyon, tatamuhin niya ang init ng sigasig ng Kani- 
yang galit. (Deu 4:24; 5:9, 6:15) Ang Israel ay itinu- 
ring na asawa ni Jehova. Bilang asawang lalaki, 
hiniling ni Jehova sa Israel ang bukod-tanging de- 
bosyon at pagkamatapat. Magiging masigasig siya 
na ipagtanggol ito, anupat mapupuspos siya ng pag- 
aalab alang-alang dito. (Eze 36:5) Sa kabaligtaran, 
ang pagkamasuwayin, o pagsunod sa ibang mga 
diyos, ay pangangalunya, sa gayo'y marapat pagtu- 
unan ng matuwid na galit ni Jehova at ng panini- 


454 


bugho niya para sa kaniyang sariling pangalan. 
--Deu 32:16, 21, Eze 16:38, 42. 


Ano ang bukod-tanging debosyon 
na hinihiling ni Jehova sa kaniyang 
mga lingkod? 


Ang salitang “bukod-tangi” ay isinalin mula sa 
Ingles na “exclusive,” na nagmula naman sa La- 
tin na exclusus, nangangahulugang “lubusang na- 
kabukod.” Ang debosyon ay nangangahulugan ng 
matinding pagmamahal at marubdob na pag-ibig. 
Samakatuwid, ang bukod-tanging debosyon ay na- 
ngangahulugan na hindi natin isinasama ang iba sa 
posisyon ng Diyos sa ating puso at mga pagkilos. 
Ang lahat ng iba pang mga indibiduwal at mga ba- 
gay ay nananatili sa labas ng marangal na posis- 
yong ito na si Jehova lamang ang maaaring mag- 
taglay. 

Hindi Pinahihintulutan ng Diyos na Jehova 
na Magkaroon Siya ng Kaagaw. Ang bukod- 
tanging debosyon ay tuwirang hiniling ni Jehova sa 
ikalawa sa “Sampung Salita” o Sampung Utos na isi- 
nulat ng daliri ng Diyos: “Ako ay si Jehova na iyong 
Diyos .. . Huwag kang magkakaroon ng iba pang 
mga diyos laban sa aking mukha [o, “iba pang mga 
diyos bilang pagsalansang sa akin”]. . . . sapagkat 
akong si Jehova na iyong Diyos ay Diyos na humi- 
hiling ng bukod-tanging debosyon.” (Deu 5:6-9) Sa 
Exodo 34:14, ang Pranses na Drioux Version (1884) 
ay nagsasabi: “Nais ng Diyos na siya lamang ang 
ibigin,” samakatuwid nga, siya lamang mag-isa. Si- 
nuportahan ni Jesus ang pangmalas na ito nang 
makipag-usap siya sa isang Judio na nagtangkang 
sumubok sa kaniya. (Mat 22:37) Si Jehova ay kapu- 
wa Diyos at Hari ng Israel, ang Ulo ng relihiyon at 
ng Estado. Samakatuwid, kapag nilabag ng isang Is- 
raelita ang una at ikalawang utos sa pamamagitan 
ng paglilingkod sa ibang mga diyos, nangangahulu- 
gan ito na nagkasala siya ng lese-majeste, o katak- 
silan sa tagapamahala, ang pinakamalubha sa mga 
krimen, na marapat sa pinakamabigat na kaparusa- 
han. Noong minsan, ang Israel ay nakibahagi sa 
pagsamba sa isang huwad na diyos at nagsagawa ng 
imoralidad at, dahil mahigpit na humihingi si Jeho- 
va ng bukod-tanging debosyon, lilipulin na sana 
Niya sila. Ngunit dahil sa mabilis na pagkilos ni Pi- 
nehas, na apo ni Aaron, upang “hindi pahintulutang 
magkaroon ng kaagaw' si Jehova, ang Israel ay na- 
ligtas.--Bil 25:11. 

Ang layunin ni Jehova sa pagsasauli sa kani- 
yang bayan pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya 
ay para sa kapakanan ng kaniyang pangalan. (Eze 
39:25-28) Sa Exodo 34:14, ang salin ni Fenton ay ka- 
babasahan: “Yaong LAGING-BUHAY ay naninibugho 


455 


ukol sa KANIYANG PANGALAN.” Yamang siya'y nanini- 
bugho ukol sa kaniyang pangalan o may bukod- 
tanging debosyon para rito, hindi niya pinahin- 
tulutang magkaroon siya ng kaagaw sa gitna ng 
kaniyang bayan sa pamamagitan ng pagpapahintu- 
lot sa kanila na magparangal sa pangalan ng iba 
pang diyos. 

Kaugnayan ng Panginoon at Alipin. Ipina- 
hihiwatig din ng bukod-tanging debosyon ang ka- 
ugnayan sa pagitan ng panginoon at alipin. Bilang 
Maylalang, si Jehova ay May-ari at Panginoon. Siya 
ang Diyos dahil siya ang Maylalang; karapatan ni- 
yang tumanggap ng bukod-tanging debosyon mula 
sa kaniyang mga sakop na nilalang, at dapat nilang 
gawin ang kaniyang kalooban. Ang taong may ma- 
tuwid na kaisipan, dahil sa pagkatuto tungkol kay 
Jehova at sa pagpapahalaga sa kaniyang kaugna- 
yan sa Diyos, ay kusang-loob na mag-uukol ng bu- 
kod-tanging debosyon mula sa puso, na siya na- 
mang ninanais ni Jehova. Kinapopootan niya ang 
basta pormal na debosyon o pagsamba. (Mat 15: 
8, 9) Ang kaugnayang iyon at ang bukal-sa-loob na 
debosyong ninanais ni Jehova ay inilarawan sa Ka- 
utusang Mosaiko. Ang isang aliping Hebreo ay pi- 
nalalaya sa ikapitong taon ng kaniyang pagkaalipin. 
“Ngunit kung ang alipin ay mapilit na magsasa- 
bi, ‘Talagang iniibig ko ang aking panginoon, ang 
aking asawa at ang aking mga anak; hindi ko nais 
na umalis bilang isa na pinalaya, kung magkaga- 
yon ay ilalapit siya ng kaniyang panginoon sa tu- 
nay na Diyos at dadalhin siya sa tapat ng pinto o ng 
poste ng pinto, at bubutasan ng kaniyang pangi- 
noon ang kaniyang tainga sa pamamagitan ng ba- 
libol, at siya ay magiging alipin niya hanggang sa 
panahong walang takda.” (Exo 21:2, 5, 6) Nagsalita 
si Pablo sa mga di-Judio sa kongregasyon ng Tesa- 
lonica tungkol sa kanilang kusang-loob na pagbaba- 
ling ng debosyon nang sila'y maging mga Kristiya- 
no. Huminto na sila sa pagiging mga alipin ng 
mga idolo at nagsimula na silang “magpaalipin sa 
isang buhay at tunay na Diyos. ”--1Te 1:9. 

Ang Bukod-Tanging Debosyon ni Jesus sa 
Diyos. Gaya ng ipinakikita sa Filipos 2:5-8, kapu- 
wa noong naroon siya sa langit at noong narito siya 
sa lupa, kinilala ni Jesus ang bukod-tanging posi- 
syon ng kaniyang Ama at pinag-ukulan niya Siya 
ng bukod-tanging debosyon. Itinawag-pansin ni Je- 
sus na ang pinakamahalagang utos sa Kautusan 
ay humihiling ng buong-pusong pag-ibig sa Diyos. 
(Mat 22:37) Karagdagan pa, nagpakita si Jesus ng 
bukod-tanging debosyon sa pangalan ni Jehova at 
idiniin niya na gayunding saloobin ang dapat tagla- 
yin ng kaniyang mga alagad. Sa panalanging itinu- 
ro niya sa kaniyang mga alagad, nagsimula siya sa 
ganitong mga salita, “Ama namin na nasa langit, 


BUKOL 


pakabanalin nawa ang iyong pangalan.” (Mat 6:9) 
Ang debosyong ito ni Jesus ay may kalakip na nag- 
niningas na sigasig, gaya ng nakita noong linisin 
niya ang templo, kung saan tinupad niya ang hu- 
lang, “Uubusin ako ng sigasig para sa iyong bahay.” 
(Ju 2:17, Aw 69:9) Wala nang hihigit pa sa paglala- 
rawan ng bukod-tanging debosyon ni Jesus sa kani- 
yang Ama kaysa sa nakasulat sa 1 Corinto 15:24-28, 
kung saan sinasabing kapag napuksa na ng kani- 
yang makalangit na Kaharian ang lahat ng iba pang 
awtoridad at ang lahat ng kaaway, ibibigay niya ang 
Kaharian sa Ama at magpapasakop siya sa Kaniya 
upang “ang Diyos ay maging lahat ng bagay sa ba- 
wat isa.” 


BUKOL. Karaniwan nang tumutukoy sa isang 
pigsa (sa Ingles, furuncle), isang makirot na pa- 
mamaga ng balat sa isang bahagi ng katawan na 
hindi resulta ng dating sugat kundi ng impek- 
siyong dulot ng baktirya na pumapasok sa mga 
follicle ng buhok o sa mga glandula ng pawis o ng 
taba, sa Hebreo, shechin'. Ang bukol ay nagsisi- 
mula sa maliit at mapulang pamamaga, sa kalau- 
nan, nilalabasan ito ng nana at, kasunod nito, lu- 
malabas ang matigas na mata nito. Kung minsan, 
hindi lamang isang bukol ang tumutubo sa isang 
apektadong bahagi. Ang “karbungko” (sa Ingles, 
carbuncle) ay mas delikado pa kaysa sa “pigsa,” 
anupat mas malaki, kung minsa'y mas makirot, at 
maaaring may kasamang mga sintomas na gaya 
ng sakit ng ulo, lagnat, at panlulupaypay. Naka- 
mamatay ito sa ilang kaso. 

Noong panahon ng ikaanim na dagok ni Jehova 
laban sa Ehipto, ang mga Ehipsiyo at ang kanilang 
mga hayop ay sinalot ng makikirot na “bukol na 
nagnanaknak.” (Exo 9:8-11) Maaaring ang mga ito 
ay malulubhang singaw sa balat na nakaumbok at 
puno ng nana, at posibleng tumutubo sa malawak 
na bahagi ng katawan ang gayong tulad-paltos na 
mga pustule. Gayunman, dahil maikli ang paglala- 
rawan ng Kasulatan, imposibleng iugnay ang mga 
ito nang tiyakan sa isang espesipikong makaba- 
gong-panahong karamdaman. 

Binabalaan ang mga Israelita na isa sa magiging 
resulta ng pagsuway sa Diyos ay ang pagpapasapit 
niya sa kanila ng “bukol ng Ehipto.” Nang dakong 
huli ay sinabi pa: “Pasasapitan ka ni Jehova ng ma- 
lubhang bukol [sa Heb., bish-chin' ra'] sa magkabi- 
lang tuhod at magkabilang binti, na mula roon ay 
hindi ka mapagagaling, mula sa talampakan ng 
iyong paa hanggang sa tuktok ng iyong ulo.”---Deu 
28:15, 27, 3b. 

Sinabi ng Kautusan na ang bahaging gumaling sa 
bukol ay maaari namang tubuan ng singaw o pan- 
tal ng ketong. Sa ilang kaso, kitang-kita ang mga 


BUL 


sintomas anupat ang biktima ay kaagad na ipinaha- 
hayag na marumi at ketongin, ang iba naman ay 
ikinukuwarentenas muna nang pitong araw. Pagka- 
tapos nito, kung makitang hindi kumalat ang ka- 
ramdaman, tutukuyin lamang ito bilang “pamama- 
ga ng bukol” at ipahahayag ng saserdote na malinis 
ang taong iyon.--Lev 13:18-23. 

Pinasapitan ni Satanas si Job ng “malulubhang 
bukol [sa Heb., bish-chin' ra'] mula sa talampakan 
ng kaniyang paa hanggang sa tuktok ng kaniyang 
ulo.” (Job 2:7) Hindi matiyak kung ano ang espesi- 
pikong medikal na katawagan sa sakit na dinanas ni 
Job. Dahil sa matinding paghihirap, isang bibingang 
luwad ang ipinangkayod ni Job sa kaniyang sarili. 
(Job 2:8) Nabalot ng mga uod ang kaniyang laman, 
naglangib ang kaniyang balat (Job 7:5), naging ka- 
rima-rimarim ang kaniyang hininga (Job 19:17), na- 
lipos siya ng kirot, at nangitim at nabakbak ang ka- 
niyang balat (Job 30:17, 30). 

Si Haring Hezekias ng Juda ay tinubuan ng bukol 
at "nagkasakit at nasa bingit na ng kamatayan.” Da- 
hil sa mungkahi ni Isaias, isang kakaning pinatu- 
yong igos na pinipi ang inilagay sa bukol bilang 
panapal, anupat pagkatapos nito ay unti-unting gu- 
maling si Hezekias. (2Ha 20:1, 7; Isa 38:1, 21) Mag- 
kagayunman, gumaling siya hindi lamang dahil sa 
natural na panggagamot, kundi dahil sa pagpapaga- 
ling ni Jehova.---2Ha 20:5. 


BUL [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “ani: bunga"]. Ang ikawalong buwang lunar sa 
sagradong kalendaryo ng mga Israelita at katumbas 
ng ikalawang buwan sa sekular na kalendaryo. (1Ha 
6:37, 38, Gen 7:11) Saklaw nito ang huling bahagi 
ng Oktubre at unang bahagi ng Nobyembre. Pagka- 
tapos ng pagkatapon sa Babilonya, ang buwang ito 
ay tinawag na Marheshvan o Marchesvan, na nang 
maglaon ay pinaikli sa anyong Heshvan. Ang mga 
pangalang ito na ginamit pagkaraan ng pagkatapon 
ay hindi lumilitaw sa Bibliya ngunit masusumpu- 
ngan sa Judiong Talmud, sa mga akda ni Josephus, 
at sa iba pang mga akda. 

Nag-uumpisa ang Bul humigit-kumulang kapag 
nagsimula na ang mga pag-ulan sa taglagas. (Deu 
11:14, Joe 2:23, San 5:7) Sa buwang ito ay nagpapa- 
tuloy ang paghahasik ng sebada at trigo, at sa hila- 
gang Galilea ay tinitipon naman ang mga olibo. Sa 
panahong ito, ipinapasok na ng mga pastol ang 
kanilang mga kawan ng tupa mula sa malalawak na 
parang upang maisilong ang mga ito sa panahon ng 
maginaw at maulang mga buwan ng taglamig. 

Ayon sa Genesis 7:11 at 8:14, nagsimula ang Baha 
ng mga araw ni Noe noong ika-17 araw ng “ikala- 
wang buwan,” at ito rin ang buwan nang matuyo na 
ang lupa pagkalipas ng isang ta6ng lunar at sam- 


456 


pung araw. Tungkol dito, si Josephus (Jewish Antig- 
uities, I, 80 [iii, 3]) ay nagkomento: “Ang kasakuna- 
ang ito ay naganap noong ikaanim na raang taon ng 
pamumuno ni Noe, sa kilala noon na ikalawang bu- 
wan, na tinatawag ng mga Macedonio bilang Dius at 
ng mga Hebreo bilang Marsuan, ayon sa kaayusan 
ng kalendaryong sinusunod nila sa Ehipto.” Kung 
gayon, ayon kay Josephus, ang ikalawang buwan 
noong panahon ni Noe ay katumbas ng buwan ng 
Bul, o Marheshvan. 

Pagkatapos ng Pag-alis mula sa Ehipto, ang Bul 
ang naging ikawalong buwan sa sagradong kalen- 
daryo, at sa buwang ito natapos ni Solomon ang 
pagtatayo ng templo sa Jerusalem. (1Ha 6:38) Dahil 
sa sariling kagustuhan ni Jeroboam, ang tagapagta- 
tag ng humiwalay na hilagang kaharian ng Israel, 
ipinanukala niya na ang buwang ito ay gawing bu- 
wan ng kapistahan, bilang bahagi ng kaniyang pla- 
no na ilihis ang pansin ng taong-bayan mula sa Je- 
rusalem at sa mga kapistahan nito.--1Ha 12:26, 
31-33. 


BULAANG PROPETA. Tingnan ang PROPETA. 
BULATI. 


BULUSAN. Isang kagamitan na napaaalsa at 
napaiimpis, una ay humihigop ito ng hangin mula 
sa isang balbula, pagkatapos ay ibinubuga iyon pa- 
palabas sa isang tubo. Bilang pambuga ng hangin 
sa mga hurno, mas epektibo ang mga bulusan kay- 
sa sa pagpapaypay lamang, o kaysa sa sinaunang 
hinihipang mga tambo at mga tubo na ginagamit 
din sa ganitong layunin. Simple lamang ang kaya- 
rian ng mga bulusan: Isang supot na nakakabit sa 
isang kaha o patungan ang idinurugtong sa isang 
tubo na patungo sa hurno, anupat ang tubo ay ma- 
aaring yari sa bakal o maaaring isang tambo na ang 
dulo ay binalutan ng luwad na di-tinatablan ng 
apoy. Ang mga bulusang manu-mano ay ginagamit 
sa maliliit na pandayan, ngunit sa malalaking hur- 
no na may mataas na temperatura, mga tambalang 
bulusan na pinaaandar ng mga paa ang ginagamit. 
Ang mga ito ay tinutuntungan ng tig-isang paa ng 
nagpapatakbo at halinhinan niyang pinapadyakan, 
anupat sa bawat padyak ay nahihila niya ang isang 
kurdon upang mapuno ng hangin ang isa na umim- 
pis na. Upang maging patuluyan ang buga ng ha- 
ngin sa malalaking hurnong ito, dalawang lalaki ang 
nagpapaandar ng dalawang pares ng bulusan. Ang 
salitang Hebreo para sa bulusan ay map-putach, na 
nagmula sa salitang-ugat na naphach, nanganga- 
hulugang “humihip.” (Gen 2:7) Ang instrumentong 
ito ay minsan lamang binanggit nang espesipiko sa 
Kasulatan (Jer 6:29), bagaman marahil ay ipinahi- 
hiwatig ito sa Isaias 54:16 at Ezekiel 22:20, 21. Sa 


Tingnan ang UOD. 


457 


mga tekstong iyan ay makasagisag ang paraan ng 
pagtukoy, at ang mga ilustrasyon ay hinalaw sa 
mga pamamaraang ginagamit sa pagdadalisay ng 
mga metal.--Tingnan ang PAGDADALISAY, TAGAPAG- 
DALISAY. 


BUNA [pinaikling anyo ng Benaias, nanganga- 
hulugang “Si Jehova ay Nagtayo"]. Anak ni Jerame- 
el sa tribo ni Juda.—1Cr 2:3, 25. 


BUNDOK. Isang kalupaang nakaumbok at mas 
mataas kaysa sa mga burol sa lugar na iyon. Ang 
kaibahan ng mga burol sa mga bundok ay depende 
sa kapaligiran. Sa isang lugar kung saan mabababa 
ang burol, maaaring ilang daang piye lamang ang 
kataasan ng isang bundok kung ihahambing sa na- 
kapalibot na lupain, samantalang sa mas bulubun- 
duking mga pook, ang mas mabababang taluk- 
tok ay maaari ring tawaging mga burol, kahit pa 
mas matataas ang mga ito kaysa sa isang nakabu- 
kod na bundok tulad ng Bundok Tabor na 562 m 
(1,844 na piye) ang taas.--Huk 4:6. 

Ang salitang Hebreo na har ay maaaring tumu- 
koy sa indibiduwal na mga bundok, kasama na rito 
ang Bundok Sinai, Bundok Gerizim, Bundok Ebal, 
Bundok Gilboa, at Bundok Sion. (Exo 19:11: Deu 
11:29, 1Sa 31:8, Isa 4:5) Maaari rin itong tumukoy sa 
mga hanay ng mga bundok tulad niyaong sa Ararat 
(Gen 8:4) at sa buong matataas na pook tulad ng 
mga bulubunduking pook ng Efraim (Jos 17:15), 
Neptali (Jos 20:7), at Gilead (Deu 3:12), gayundin sa 
mga pook na noong sinauna ay pinanirahanan ng 
mga Amorita at ng mga Ammonita. (Deu 1:7, 20; 
2:37) Ang salitang Aramaiko na tur (Dan 2:35) ay 
tumutukoy sa isang bundok, gaya rin ng salitang 
Griego na 07os.---Tingnan ang mga artikulo tungkol 
sa indibiduwal na mga bundok ayon sa pangalan. 

Mga Bundok ng Palestina. Sa kabuuan, ang 
Palestina ay isang napakabulubunduking lupain, ba- 
gaman ilang taluktok lamang nito ang kata- 
ngi-tangi. Nasa kanluran ng Ilog Jordan ang mga 
bundok ng Juda sa timog, kasama na rito ang Bun- 
dok Moria, Bundok Sion, at ang Bundok ng mga Oli- 
bo. (2Cr 3:1, Aw 48:2, Mar 13:3) Ang gitnang sek- 
siyon ng kabundukang ito ay umaabot hanggang sa 
Bundok Gilboa sa HS (1Sa 31:1) at ito ang kinaroro- 
onan ng mga bundok ng Efraim at ng Samaria, 
kung saan matatagpuan ang makasaysayang mga 
taluktok ng Gerizim at ng Ebal. (Jos 19:50, Deu 
11:29) Sa dakong HHK, ang Kabundukan ng Carmel 
ay nakaungos tungo sa Dagat Mediteraneo.---Jer 
46:18. 

Inihihiwalay ng Libis ng Jezreel (Esdraelon) ang 
pangunahing kabundukan mula sa isa pang kabun- 
dukan na nasa mas dako pang H. Kabilang sa huling 
nabanggit na kabundukan ang Bundok Tabor (Huk 


BUNDOK 


4:6) at ang baybaying Kabundukan ng Lebanon. 
--Huk 3:3, 1Ha 5:6. 

Nasa silangan ng Rift Valley ang mga talampas 
ng Edom at ng Moab (2Cr 20:10) at ang matataas na 
dalisdis sa kahabaan ng silanganing panig ng Dagat 
na Patay, pati ang Bundok Nebo kung saan tinanaw 
ni Moises ang Lupang Pangako, gayundin ang ta- 
lampas sa S ng Libis ng Jordan, na sa katamtaman 
ay may taas na mga 600 m (2,000 piye). (Deu 3:10, 
34:1-3: Jos 13:8, 9: 20:8) Ang bulubunduking pook 
na ito ay nagpapatuloy nang pahilaga at dumurug- 
tong sa Kabundukan ng Anti-Lebanon, na kinaroro- 
onan naman ng maringal na Bundok Hermon, ang 
pinakamataas na taluktok sa buong rehiyon ng Pa- 
lestina.---Sol 4:8. 

Kahalagahan ng mga Bundok. Ang mga bun- 
dok ay nakaaapekto sa klima at ulan, sinasahod ng 
mga ito ang tubig at pinaaagos pababa sa mga ilog 
o iniipon iyon sa mga imbakan ng tubig sa ilalim ng 
lupa at ang mga ito naman ang naglalaan ng tu- 
big sa mga bukal na nasa mga libis sa ibaba. (Deu 
8:7) Ang mga dalisdis ng mga ito ay tumutustos sa 
mga punungkahoy (2Cr 2:16, 18), mga ubasan, at 
iba't ibang pananim. (Aw 72:16, Kaw 27:25; Isa 
7:23-25: Jer 31:5) Nagsisilbi namang mga giikan 
ang mas matataas na bahagi ng mga ito. (Isa 17:13) 
Naglaan ang mga bundok ng likas na proteksiyon la- 
ban sa mga hukbong sumasalakay (Aw 125:2): ang 
mga ito ay naging kanlungan at mga imbakang 
dako sa panahon ng panganib (Gen 19:17, 30; Huk 
6:2; Mat 24:16: ihambing ang Apo 6:15) at silungan 
para sa mga hayop-gubat. (Aw 50:10, 11: 104:18, Isa 
18:6) Ang mga ito ay naging lokasyon ng mga lun- 
sod. (Mat 5:14) Dahil sa pagmimina, nakahukay ng 
kapaki-pakinabang na mga inambato mula sa mga 
ito. (Deu 8:9) Gayundin, sa mga bundok tinitibag 
ang mahahalagang bato para sa pagtatayo.--- 1Ha 
5:15-17. 

Pag-aari ni Jehova. Ang lahat ng mga bun- 
dok ay pagmamay-ari ng Diyos na Jehova dahil siya 
ang Tagapag-anyo ng mga ito. (Aw 95:4; Am 4:13) 
Gayunman, ang mga salitang “bundok ni Jehova” 
o'ng Diyos' ay kadalasang kumakapit sa pantanging 
paraan doon sa mga bundok kung saan ipinamalas 
ni Jehova ang kaniyang presensiya. Kabilang sa 
mga ito ang Bundok Sinai o Horeb (Exo 3:1, Bil 
10:33) at ang bundok na iniuugnay sa santuwaryo 
ni Jehova.---Aw 24:3. 

Makasagisag at Makahulang Paggamit. Kung 
minsan, ang terminong “bundok” ay tumutukoy sa 
lupa, pananim, at mga punungkahoy na nasa bun- 
dok. (Ihambing ang Aw 83:14.) Sinabi ng salmista 
tungkol kay Jehova: “Hinihipo niya ang mga bun- 
dok, at ang mga ito ay umuusok.” (Aw 104:32, 
144:5, 6) Maaaring tinutukoy nito ang bagay na ka- 
yang pagliyabin ng kidlat ang mga kagubatan sa 


BUNDOK 


bundok, sa gayon ay pinag-uusok ang bundok. Wa- 
ring ang mga epekto naman ng isang matinding 
bagyo ang inilalarawan nang banggitin ng Bibliya 
na ang mga bundok ay “natutunaw o ‘umaagos.’ 
(Huk 5:5: Aw 97:5) Dahil sa malakas na ulan, ang 
lupa ay inaagnas ng mga batis at ng mga rumara- 
gasang agusan, anupat para bang tinutunaw iyon. 
Sa katulad na paraan, ang kapahayagan ng galit ni 
Jehova laban sa mga bansa ay inihulang magbubu- 
nga ng lansakang pagpatay anupat matutunaw ang 
mga bundok dahil sa dugo ng mga napatay, sama- 
katuwid nga, aagnasin nito ang lupa. (Isa 34:1-3) 
Ang “pagtulo ng matamis na alak mula sa mga 
bundok ay nangangahulugang mamumunga nang 
sagana ang mga ubasan na nasa mga dalisdis ng 
mga ito.—Joe 3:18, Am 9:13. 

Sa Bundok Sinai, ang pagsisiwalat ng presensiya 
ni Jehova ay may kasamang pisikal na mga palatan- 
daan gaya ng kidlat, usok, at apoy. Nayanig din ang 
bundok. (Exo 19:16-18: 20:18, Deu 9:15) Waring ito 
at ang iba pang pisikal na mga penomeno ang pi- 
nagbatayan ng makasagisag na mga pananalita na 
matatagpuan sa iba pang bahagi ng Bibliya. (Iham- 
bing ang Isa 64:1-3.) Maliwanag na ang pagyanig 
ng Bundok Sinai ang tinutukoy ng paglalarawan ng 
"mga bundok na nagluluksuhang tulad ng mga ba- 
rakong tupa.” (Aw 114:4, 6) Marahil ang 'pagpapala- 
gablab sa mga pundasyon ng mga bundok' ay nag- 
papahiwatig ng aktibidad ng bulkan (Deu 32:22), at 
ang “pagkaligalig ng mga pundasyon ng mga bun- 
dok' ay tumutukoy sa pag-uga ng mga ito, posibleng 
dahil sa lindol.---Aw 18:7. 

Kumakatawan sa mga pamahalaan. Sa mga 
sagisag sa Bibliya, ang mga bundok ay maaaring 
kumatawan sa mga kaharian o mga nagpupunong 
pamahalaan. (Dan 2:35, 44, 45: ihambing ang Isa 
41:15, Apo 17:9-11, 18.) Sa pamamagitan ng kani- 
yang mga pananakop, winasak ng Babilonya ang 
ibang mga lupain kung kaya siya tinatawag na 
“bundok na mapangwasak.” (Jer 51:24, 25) Sa isang 
awit na naglalahad sa mga gawain ni Jehova laban 
sa nagdidigmaang mga lalaki, siya ay inilalarawang 
“nababalutan ng liwanag, mas maringal kaysa sa 
mga bundok na pinangangasuhan.” (Aw 76:4) Maa- 
aring ang “mga bundok na pinangangasuhan” ay 
kumakatawan sa agresibong mga kaharian. (Iham- 
bing ang Na 2:11-13.) Sinabi ni David may kinala- 
man kay Jehova: “Itinayo mo ang aking bundok 
nang may kalakasan,” malamang na nangangahu- 
lugang itinaas ni Jehova ang kaharian ni David at 
itinatag Niya ito nang matibay. (Aw 30:7: ihambing 
ang 2Sa 5:12.) Dahil ang mga bundok ay maaaring 
kumatawan sa mga kaharian, tumutulong ito upang 
maunawaan ang kahulugan niyaong inilalarawan sa 
Apocalipsis 8:8 bilang “isang bagay na tulad ng 


458 


isang malaking bundok na nagniningas sa apoy.” 
Ipinahihiwatig ng pagkakahawig nito sa isang bun- 
dok na nagniningas na nauugnay ito sa isang uri ng 
pamamahala na mapangwasak at tulad ng apoy. 

Ipinakita ng hula ni Daniel na ang Kaharian ng 
Diyos, pagkatapos nitong durugin ang ibang kahari- 
an, ay magiging isang malaking bundok at pupu- 
nuin nito ang buong lupa. (Dan 2:34, 35, 44, 45) Na- 
ngangahulugan ito na paaabutin nito sa buong lupa 
ang mapagpalang pamamahala nito. Sumulat ang 
salmista: “Ang mga bundok nawa ay magdala ng 
kapayapaan sa bayan, gayundin ang mga burol, sa 
pamamagitan ng katuwiran.” (Aw 72:3) Kasuwato 
ng awit na ito, ang mga pagpapalang tinutukoy may 
kaugnayan sa bundok ng Diyos, gaya ng piging ni 
Jehova para sa lahat ng mga bayan, ay tatamasahin 
sa lupa.--Isa 25:6, tingnan din ang Isa 11:9, 65:25. 

Iniugnay sa pagsamba. Ang Bundok Sion ay 
naging isang banal na bundok nang dalhin ni David 
ang sagradong Kaban sa toldang itinayo niya roon. 
(2Sa 6:12, 17) Yamang ang Kaban ay iniuugnay sa 
presensiya ni Jehova at maliwanag na kumilos si 
David sa patnubay ng Diyos (Deu 12:5), nangahulu- 
gan ito na pinili ni Jehova ang Bundok Sion bilang 
kaniyang tahanang dako. May kinalaman sa pagpi- 
ling ito, sumulat si David: “Ang bulubunduking 
pook ng Basan ay bundok ng Diyos [samakatuwid 
nga, nilalang ng Diyos]: ang bulubunduking pook 
ng Basan ay bundok ng mga taluktok. O kayong 
mga bundok ng mga taluktok, bakit ninyo mina- 
masdan nang may pagkainggit ang bundok na ni- 
nanais ng Diyos na maging tahanan niya? Si Jeho- 
va mismo ay tatahan doon magpakailanman. . . . Si 
Jehova mismo ay dumating mula sa Sinai [kung 
saan niya unang isiniwalat ang kaniyang presensi- 
ya sa buong bansang Israel] patungo sa dakong ba- 
nal.” (Aw 68:15-17) Ang bulubunduking pook ng 
Basan ay maaaring iugnay sa Bundok Hauran (Jebel 
ed Druz), at maaaring ang bundok na ito ang tinu- 
tukoy ng mga salitang “bundok ng Diyos" at “bun- 
dok ng mga taluktok.” Bagaman ang Bundok Hau- 
ran ay lalong higit na mataas kaysa sa Bundok Sion, 
pinili ni Jehova ang lokasyon na hindi gaanong ka- 
pansin-pansin upang maging kaniyang tahanang 
dako. 

Pagkatapos na maitayo sa Bundok Moria ang tem- 
plo, naging saklaw ng terminong “Sion” ang dako ng 
templo, at sa gayon ang Sion ay nanatiling ang ba- 
nal na bundok ng Diyos. (Isa 8:18, 18:7: 24:23, Joe 
3:17) Yamang ang templo ni Jehova ay nasa Jerusa- 
lem, ang mismong lunsod ay tinawag ding kaniyang 
“banal na bundok.” (Isa 66:20, Dan 9:16, 20) Maaa- 
ring ang pagharap sa kabundukan ng Jerusalem ka- 
pag nananalangin ang tinutukoy ng salmista nang 
sabihin niya: “Ititingin ko ang aking mga mata sa 


459 


mga bundok. Saan magmumula ang tulong sa akin? 
Ang tulong sa akin ay mula kay Jehova.”--Aw 
121:1, 2, ihambing ang Aw 3:4; 1Ha 8:30, 44, 45; 
Dan 6:10. 

Ang hula ng Isaias 2:2, 3 at ng Mikas 4:1, 2 ay tu- 
muturo sa panahon na “ang bundok ng bahay ni Je- 
hova” ay “matibay na matatatag na mataas pa sa ta- 
luktok ng mga bundok” at “matataas pa sa mga 
burol,” anupat huhugos doon ang mga tao ng mara- 
ming bansa. Yamang “ang bundok ng bahay ni Je- 
hova” ay magiging mataas pa sa mga bundok at 
mga burol, ipinahihiwatig nito ang itinaas na posi- 
syon ng tunay na pagsamba, sapagkat ang mga 
bundok at mga burol noong sinaunang mga pana- 
hon ay nagsilbing mga dako ng idolatrosong pag- 
samba at ng mga santuwaryo ng huwad na mga 
diyos.--Deu 12:2; Jer 3:6, Eze 18:6, 11, 15; Os 4:13. 

Sa isang tipikong katuparan, sa pagitan ng 29 at 
70 C.E., noong huling bahagi ng mga araw ng Ju- 
diong sistema ng mga bagay, ang pagsamba kay Je- 
hova ay itinaas nang mas mataas pa sa matayog na 
katayuang iniuukol ng mga bansang pagano sa ka- 
nilang huwad na mga diyos. Ang Hari, si Jesu- 
Kristo, ay ‘nagbukas ng daan upang maitaas ang 
tunay na pagsamba, at sinundan siya, una ay ng 
isang nalabi ng bansang Israel at pagkatapos ay ng 
mga tao mula sa lahat ng mga bansa. (Isa 2:2; Mik 
2:13, Gaw 10:34, 35) Sa isang antitipikong katupa- 
ran, sa huling bahagi ng mga araw ng sistemang ito 
ng mga bagay, ang pagsamba kay Jehova ay itina- 
as nang abot-langit. Inakay ng Hari, si Jesu-Kristo, 
ang nalabi ng espirituwal na Israel tungo sa dalisay 
na pagsamba, at sinundan sila ng isang malaking 
pulutong mula sa lahat ng mga bansa.---Apo 7:9. 

Mga hadlang. Kung minsan, ang mga bundok 
ay kumakatawan sa mga hadlang. Halimbawa, ang 
mga hadlang sa pagbabalik ng Israel mula sa pagka- 
tapon sa Babilonya at ang mga hadlang na nang 
maglaon ay nakapigil sa pagsulong ng muling pag- 
tatayo ng templo ay inihambing sa mga bundok. 
(Isa 40:1-4, Zac 4:7) Maaaring alisin ng pananam- 
palataya ang gayong gabundok na mga hadlang at, 
kung kalooban ng Diyos, maging ang literal na mga 
bundok.--Mat 17:20: 21:21, Mar 11:23, 1Co 13:2. 

Pagiging matatag, permanente, o matayog. 
Kinikilalang matatag at permanente ang mga 
bundok. (Isa 54:10, Hab 3:6, ihambing ang Aw 
46:2.) Kaya naman nang banggitin ng salmista na 
ang katuwiran ni Jehova ay tulad ng “mga bun- 
dok ng Diyos” (Aw 36:6), maaaring ang ibig ni- 
yang sabihin ay na di-makikilos ang katuwiran ni 
Jehova. O, yamang ang mga bundok ay matayog, 
maaaring ipinahihiwatig nito na ang katuwiran 
ng Diyos ay lalong higit na mataas kaysa sa katu- 
wiran ng tao. (Ihambing ang Isa 55:8, 9.) May ka- 


BUNDOK NG KAPISANAN 


ugnayan sa pagbubuhos ng ikapitong mangkok 
ng galit ng Diyos, sinasabi ng Apocalipsis 16:20: 
“Ang mga bundok ay hindi nasumpungan.” Ipina- 
hihiwatig nito na maging ang mga bagay na ka- 
sintayog ng mga bundok ay hindi makatatakas sa 
pagbubuhos ng galit ng Diyos.--Ihambing ang 
Jer 4:23-26. 

Ang mga bundok ay nagsasaya at pumupuri 
kay Jehova. Kapag ibinabaling ni Jehova sa ka- 
niyang bayan ang kaniyang mapagbiyayang pan- 
sin, nagkakaroon ito ng mabuting epekto sa lupain. 
Palibhasa'y nililinang at inaalagaan, ang mga dalis- 
dis ng bundok ay hindi na mistulang pinabayaan, 
anupat para bang nagdadalamhati dahil itiniwang- 
wang o sinalot. Kaya naman, sa makasagisag na pa- 
raan, ang mga bundok ay ‘humihiyaw nang may 
kagalakan at ang kanilang kagandahan at pag- 
kamabunga ay pumupuri kay Jehova.--Aw 98:8, 
148:7-9, ihambing ang Isa 44:23, 49:13, 55:12, 13; 
Eze 36:1-12. 


BUNDOK NG KAPISANAN. Isang panana- 
litang lumitaw sa Isaias 14:13, kung saan inilalara- 
wan ang sinabi ng hari ng Babilonya sa kaniyang 
puso: “Sa itaas ng mga bituin ng Diyos ay itataas ko 
ang aking trono, at uupo ako sa ibabaw ng bundok 
ng kapisanan, sa pinakamalalayong bahagi sa hila- 
ga. 

Ipinapalagay ng ilang iskolar na ang “bundok ng 
kapisanan” na ito ay isang mataas na lugar sa ma- 
layong hilaga na itinuturing ng mga Babilonyo bi- 
lang tahanang dako ng kanilang mga diyos. Gayun- 
man, ang Isaias 14:13 ay hindi isang hula tungkol sa 
pananalitang aktuwal na bibigkasin ng hari ng Ba- 
bilonya. Sa halip, inilalarawan nito ang kaniyang 
magiging ambisyon at saloobin. (Ihambing ang Isa 
47:10.) Ang mga salitang iyon ay bahagi ng kasabi- 
hang sasambitin ng isinauling mga Israelita laban 
sa hari ng Babilonya. (Isa 14:1-4) Kaya naman, 
upang matukoy ang “bundok ng kapisanan,” dapat 
itong unawain ayon sa sinasabi ng Kasulatan at hin- 
di ayon sa paganong paniniwala ng hari ng Babilo- 
nya. Tiyak na hindi itataas ng hari ng Babilonya ang 
kaniyang trono nang mas mataas kaysa sa mga bi- 
tuin ng diyos na kaniyang sinasamba. Isa pa, ipina- 
kikita ng Isaias 14:14 na ang tinutukoy ay hindi 
isa sa mga diyos ng Babilonya kundi ang Kataas- 
taasan. Kaya malamang na ang “bundok ng kapisa- 
nan” ay nauugnay sa Kataas-taasang Diyos. 

Noong panahon ni Isaias, tanging sa Bundok Sion 
nakikipagtagpo ang Diyos sa kaniyang bayan sa pa- 
mamagitan ng mga kinatawan. Nang maglaon, na- 
palakip sa pangalang “Bundok Sion” ang kinaroroo- 
nan ng templo sa Bundok Moria. (Ihambing ang 
Isa 8:18, 18:7, 24:23, Joe 3:17.) Angkop lamang na 


BUNDOK NG PAGKAWASAK 


tawaging “bundok ng kapisanan” ang Bundok Sion 
sapagkat sa santuwaryong matatagpuan doon nag- 
pupunta ang lahat ng maygulang na lalaking Israe- 
lita upang humarap kay Jehova tatlong beses sa 
isang taon. (Exo 23:17) May karagdagang patotoo 
ang Awit 48:1, 2 na nagsasabing ang Bundok Sion 
ay nasa gawing hilaga, na katugma naman ng loka- 
syon ng “bundok ng kapisanan" sa “pinakamalala- 
yong bahagi sa hilaga.” 


BUNDOK NG PAGKAWASAK. Tinukoy sa 
artikulong OLIBO, BUNDOK NG MGA. 


BUNGANGA. 


BUNI. Isang nakahahawang sakit sa balat na 
kakikitaan ng hugis-singsing na mga patse. Ang sa- 
litang ito ay lumilitaw sa Bagong Sanlibutang Salin 
sa Levitico 21:20 at 22:22, anupat salin ito ng sali- 
tang Hebreo na yallepheth. Ang fungi ang sanhi 
ng buni at maaari itong masumpungan sa mga ha- 
yop at tao. Sa mga tao, maaaring lumitaw ang buni 
hindi lamang sa mabuhok na mga bahagi ng kata- 
wan, lalo na sa anit ng mga bata at sa balbas ng 
mga adulto, kundi pati rin sa mga bahagi ng kata- 
wan na walang buhok. Ang huling nabanggit na uri 
ay pabilog kung tumubo, malarosas ang kulay at 
kadalasan ay may nakapalibot na pagkaliliit na but- 
lig sa gilid nito. Habang lumalaki ang patse, kumi- 
kinis ang gitnang bahagi nito, anupat lumilitaw ang 
karaniwang hugis-singsing na hitsura nito. 

Bagaman ang yale pheth ay isinasalin sa pama- 
magitan ng iba pang mga termino para sa sakit sa 
balat, iniuugnay ito ng tradisyong Judio sa Egyptian 
herpes o lichen. Ginamit ng mga tagapagsalin ng 
Griegong Septuagint para sa yalle'pheth ang lei- 
khen”, na maaaring tumukoy sa buni. Kaya naman 
iminumungkahi ng mga iskolar sa Hebreo na sina 
L. Koehler at W. Baumgartner ang salin na “buni, 
herpes. ”--Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Lei- 
den, 1958, p. 383. 

Ang isang lalaking mula sa makasaserdoteng 
angkan ngunit may buni ay hindi kuwalipikadong 
maghandog ng mga handog kay Jehova. (Lev 21:20, 
21) At ang mga hayop na mayroon nito ay hindi da- 
pat ihandog bilang hain sa Diyos.—Lev 22:22. 


BUNNI [pinaikling anyo ng Benaias, nanganga- 
hulugang “Si Jehova ay Nagtayo”]. 

1. Isang Levita na ang inapo ay napili sa pama- 
magitan ng palabunutan na manirahan sa Jerusa- 
lem pagkatapos ng muling pagtatayo ng pader no- 
ong panahon ni Nehemias.--Ne 11:1, 15. 

2. Isang nangungunang Levita noong mga araw 
nina Ezra at Nehemias na kabilang sa mga nasa pla- 
taporma na “humihiyaw sa isang malakas na tinig’ 
bilang pagsisisi sa harap ni Jehova.---Ne 9:4. 


Tingnan ang BIBIG, BUNGANGA. 


460 


3. Isa sa “mga ulo ng bayan” na ang inapo, kung 
hindi man siya mismo, ay sumang-ayon sa tipan ng 
katapatan na itinaguyod ni Nehemias.--Ne 10:1, 
14, 1b. 


BUNTON NG ABO, PINTUANG-DAAN 
NG MGA. Tingnan ang PINTUANG-DAAN. 


BUROL. Ang terminong Hebreo na givah' at 
ang terminong Griego na bou-nos' ay tumutukoy sa 
isang likas at mataas na dako sa ibabaw ng lupa, 
mas mababa kaysa sa bundok. Kitang-kita ang pa- 
bilog na mga burol sa Judea, bagaman matatagpu- 
an din ang ganitong mga burol sa iba pang bahagi 
ng Palestina. 

Kung minsan, ang mga burol ay nagsisilbing mga 
dakong libingan at mga lugar na kublihan. (Jos 
24:33: 1Sa 23:19, 26:1) Ang mga tahanan at mga 
bayan ay kadalasang itinatayo sa ibabaw ng mga 
ito, gaya ng bahay ni Abinadab kung saan itinago 
ang Kaban nang mga 70 taon.--1Sa 7:1, 2. 

Nang itinatampok niya ang kadakilaan ng Maka- 
pangyarihan-sa-lahat, ipinakita ng propetang si Isa- 
ias na sa diwa ay ‘kayang timbangin ni Jehova ang 
mga burol sa timbangan." (Isa 40:12) Ang mga bun- 
dok at mga burol ay inilalarawan bilang “walang- 
hanggan’ at “namamalagi nang walang takda,” ngu- 
nit sinasabing mas permanente pa kaysa sa mga ito 
ang maibiging-kabaitan ng Diyos at ang kaniyang 
tipan ng kapayapaan.--Isa 54:10, Gen 49:26, Deu 
33:15; 

Bago sila magsimulang maglakbay, ang mga ta- 
gapamahalang taga-Silangan ay kadalasang nagsu- 
sugo ng mga taong maghahanda ng daan sa una- 
han nila sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga bato, 
paglalagay ng tambak sa mabababang dako, pagpa- 
pakinis sa mga dakong malubak, at, kung minsan, 
pagpatag pa nga sa mga burol. Sa makasagisag na 
diwa, pinatag ang mga burol upang ang mga Judio 
ay makabalik nang walang hadlang mula sa Babilo- 
nya patungong Jerusalem noong 537 B.C.E. Naging 
makahula rin ito hinggil sa paghahandang ginawa 
ni Juan na Tagapagbautismo bago lumitaw ang Me- 
siyas.---Isa 40:4; Luc 3:1-6. 

Kadalasan ay sa mga burol isinasagawa ng mga 
Israelita ang idolatrosong pagsamba, bilang pagtu- 
lad sa mga Canaanita. (Deu 12:2; 1Ha 14:23; 2Ha 
17:9, 10; Isa 65:7; Jer 2:20; 17:1-3; Eze 6:13; 20:28; 
Os 4:13) Kaya naman ganito ang makahulang tugon 
sa pamamanhik sa Israel na manumbalik kay Jeho- 
va: “Narito kami! Pumarito kami sa iyo, sapagkat 
ikaw, O Jehova, ang aming Diyos. Tunay na ang 
mga burol at pati ang kaguluhan sa mga bundok ay 
nauukol sa kabulaanan.”---Jer 3:22, 23. 

Angkop na angkop, kung gayon, na sina Isaias at 
Mikas ay kapuwa humula na “ang bundok ng bahay 


461 


ni Jehova” ay matibay na matatatag na mas mataas 
pa sa taluktok ng mga bundok at matataas pa sa 
mga burol. (Isa 2:2, Mik 4:1) Kabaligtaran naman 
nito, yaong mga hindi gumagawa ng kalooban ni Je- 
hova sa panahon ng kaniyang gawaing pagpuksa ay 
"magsasabi sa mga bundok, “Takpan ninyo kami!” at 
sa mga burol, “Mahulog kayo sa amin!” '--Os 10:8; 
Luc 23:30, ihambing ang Isa 2:19: Apo 6:16, 17. 


BUSAL. Isang kasangkapang dinisenyo bilang 
pantakip sa bibig ng hayop upang hindi ito makaka- 
gat o makakain. 

Sa sinaunang Palestina, mga baka ang kadalasang 
ginagamit kapag maraming butil ang gigiikin. Bi- 
lang paghahanda, kinakalag ang mga tali ng mga 
tungkos at inilalatag ang mga ito sa ibabaw ng pi- 
nikpik na sahig ng giikan hanggang sa makagawa 
ng isang makapal na suson ng mga tungkos. Pagka- 
tapos, payuyurakan sa mga paa ng isa o mahigit 
pang hayop ang mga butil o kaya'y gigiikin ito sa 
pamamagitan ng isang panggiik na kareta o ng iba 
pang kasangkapan na pinararaan nila sa ibabaw 
nito. Iniutos ng Kautusang Mosaiko: “Huwag mong 
bubusalan ang toro habang ito ay gumigiik.” (Deu 
25:4) Sa gayo'y hindi ito pinagkakaitang kumain ng 
mga butil na pinagpapagalan nitong giikin.--Iham- 
bing ang Kaw 12:10. 

Maaari ring ikapit ang simulaing nasasangkot sa 
Deuteronomio 25:4 sa mga taong nagpapagal. Sinabi 
ni Pablo kay Timoteo: “Ang matatandang lalaki na 
namumuno sa mahusay na paraan ay kilalaning ka- 
rapat-dapat sa dobleng karangalan, lalo na yaong 
mga nagpapagal sa pagsasalita at pagtuturo.” Pagka- 
tapos, upang pagtibayin ang kaniyang payo, sinipi ng 
apostol ang kautusan na hindi dapat busalan ang toro 
kapag gumigiik ito ng butil. (1Ti 5:17, 18) Gayundin, 
bilang bahagi ng pangangatuwiran ni Pablo upang 
ipakita sa mga taga-Corinto na “ipinag-utos ng Pangi- 
noon na yaong mga naghahayag ng mabuting balita 
ay mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita,” 
sinipi niya ang Deuteronomio 25:4 at pagkatapos ay 
sumulat siya: “Mga toro ba ang pinagmamalasakitan 
ng Diyos? O talaga bang para sa ating kapakanan 
kaya sinasabi niya iyon? Tunay ngang nakasulat iyon 
para sa ating kapakanan, sapagkat ang taong nag- 
aararo ay dapat na mag-araro na may pag-asa at ang 
taong gumigiik ay dapat na gumawa nito sa pag- 
asang maging kabahagi.”---1Co 9:8-14. 

Ginamit ng salmistang si David ang “busal” sa 
makasagisag na paraan nang sabihin niyang nagla- 
lagay siya nito bilang bantay sa kaniyang bibig 
upang huwag siyang magkasala.---Aw 39:1. 


BUSOG. 
BUTAS NG ILONG, MGA. 


ILONG, MGA BUTAS NG ILONG. 


Tingnan ang ARMAS, BALUTI. 


Tingnan ang 


BUTO 
BUTIKING-TUBIG [sa Heb., leta-ah? sa In- 


gles, newt]. Isang maliit na salamander o may- 
buntot na ampibyan na kahawig ng bayawak ngu- 
nit walang kaliskis at nababalutan ng malambot, 
mamasa-masa, at manipis na balat. Kamag-anak ito 
ng palaka at kabilang sa maruruming nilalang sa 
Kautusang Mosaiko. (Lev 11:29, 30) Ang banded 
newt (Triturus vittatus) ng Asia Minor at Sirya ay 
makikilala dahil sa itim na guhit sa magkabilang ta- 
giliran ng katawan nito. Sa tubig ito iniluluwal, at 
naninirahan ito sa katihan sa loob ng dalawa o tat- 
long taon pagkatapos mawala ang kaniyang mga 
hasang, saka ito bumabalik sa tubig upang doon 
manirahan sa nalalabing bahagi ng kaniyang bu- 
hay. 


BUTIL, HANDOG NA MGA. 
HANDOG, MGA. 


Tingnan ang 


BUTO. Ang mga buto, na binubuo ng buhay na 
mga himaymay, ang nagsisilbing matibay na ba- 
langkas ng katawan ng mga vertebrate (nilalang na 
may gulugod). Napakasalimuot ng kayarian ng buto 
upang lubusang maunawaan ng mga siyentipiko 
yamang ang tao ay “pinagsugpung-sugpong” sa pa- 
mamagitan ng isang kalansay na may mahigit sa 
200 buto at mga litid na nagdurugtong sa mga ito. 
(Job 10:11, Ec 11:5) Libra por libra, ang buto ay mas 
matibay kaysa sa bakal, at ang kayarian nito ay ma- 
ihahambing sa kongkretong may mga bakal sa loob. 
Sa katunayan, nang inilalarawan ni Jehova ang “Be- 
hemot,” sinabi niya: “Ang mga buto niya ay mga tu- 
bong tanso, ang matitibay na buto niya ay tulad ng 
mga tungkod na hinubog na bakal.” (Job 40:15, 18) 
Angkop na angkop sa hipopotamus ang paglalara- 
wang ito, yamang ang mga buto ng maiikli at ma- 
lalakas na binti nito at ng matitibay na balakang 
nito ay sumusuporta sa kaniyang napakabigat na 
timbang na mula sa 2,300 hanggang 3,600 kg 
(5,000 hanggang 8,000 Ib). 

Ang karaniwang salitang Hebreo para sa “buto” 
ay ‘etsem (Gen 2:23): ang singkahulugan nito ay 
gerem. (Kaw 25:15) Ang terminong Griego naman 
para rito ay oste'on.—Ju 19:36. 

Si Eva, ang unang babae, ay inanyuan mula sa 
isang tadyang na kinuha kay Adan. Angkop ito da- 
hil ang mga buto ang pinakapundasyon ng katawan, 
anupat binubuo ng buhay na mga selula, at lumilik- 
ha ng mga selula ng dugo. Talagang masasabi ni 
Adan tungkol kay Eva: “Ito sa wakas ay buto ng 
aking mga buto at laman ng aking laman.” Siya ang 
pinakamalapit na kamag-anak ni Adan. (Gen 2:22, 
23) Isang katulad na pananalita ang ginagamit nang 
ilang ulit sa Kasulatan upang tumukoy sa pagiging 
malapit na magkamag-anak.--Gen 29:14, Huk 9:2; 
2Sa 5:1, 19:12, 1Cr 11:1. 


BUTO 


Mga Pagpapatotoong Nagpapatibay ng Pana- 
nampalataya. Alam ni Jose na matatagalan pa 
bago iahon ng Diyos ang Israel mula sa Ehipto 
upang itatag ang mga ito sa Canaan. Sa pananam- 
palataya, bilang patotoo sa Israel, iniutos niya na ia- 
hon ang kaniyang mga buto kapag lumabas na ang 
Israel. (Gen 50:25: Heb 11:22) Iningatan ito ng Isra- 
el sa isipan, at sinunod ni Moises ang utos na ito 
nang iahon niya ang Israel mula sa Ehipto. (Exo 
13:19) Nang dakong huli, ang mga buto ni Jose ay 
inilibing sa Sikem sa parang na binili ni Jacob.---Jos 
24:32. 

Isang himala ang naganap may kaugnayan kay 
Eliseo (nangyari pagkamatay niya) nang isang lala- 
ki ang kaagad na nabuhay-muli nang ihagis sa da- 
kong libingan ni Eliseo ang bangkay nito at sumagi 
iyon sa kaniyang mga buto. Ito ay katunayan na ka- 
pangyarihan ng Diyos, hindi ni Eliseo, ang dahilan 
kung bakit nakapagsagawa si Eliseo ng mga hima- 
la, at isa itong matibay na pagpapatotoo o isang ta- 
tak ng Diyos sa pagiging tunay ng kaniyang tapat 
na propeta.--2Ha 13:20, 21. 

Pagkatapos ng pagkabuhay-muli ni Jesus, nagpa- 
kita siya sa ilan sa kaniyang mga alagad, na nag- 
akalang isang espiritu ang kanilang minamasdan. 
Upang mabigyang-katiyakan sila, sinabi ni Jesus: 
“Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang es- 
piritu ay walang laman at mga buto gaya ng nama- 
masdan ninyong taglay ko.” (Luc 24:39) Palibhasa'y 
hindi sinabi ni Jesus na siya ay laman at dugo, sina- 
sabi ng ilan na siya ay nasa isang “nagsaespiritung” 
katawan na may laman at mga buto ngunit walang 
dugo. Walang saligan ang argumentong ito, sapag- 
kat nakikita naman ng mga alagad na mayroon 
siyang mga buto at laman, ngunit walang dugo na 
tumutulo noon mula sa kaniyang katawan na maita- 
tawag-pansin niya sa kanila. Sa gayon ay naglaan si 
Jesus ng katibayan mula sa bibig ng 11 apostol at ng 
iba pa na nakikipagtipong kasama nila noong pagka- 
kataong iyon na talagang binuhay siyang muli at na 
hindi bunga ng guniguni ng mga alagad ang pagha- 
hayag nila tungkol sa kaniyang pagkabuhay-muli. 

Karumihan. Sa ilalim ng Kautusang ibinigay 
sa pamamagitan ni Moises, ang isang tao ay maru- 
mi sa relihiyosong paraan sa loob ng pitong araw 
kung humipo siya ng bangkay, ng buto ng tao, o ng 
dakong libingan. (Bil 19:16) Upang masugpo ang hu- 
wad na pagsamba, pinuno ni Haring Josias ng mga 
buto ng tao ang mga lugar na dating kinaroroonan 
ng mga sagradong poste ng paganong pagsamba at 
sinunog niya sa ibabaw ng mga altar ang mga buto 
na mula sa mga dakong libingan, sa gayon ay dinu- 
ngisan niya ang mga altar at ginawa niyang di- 
karapat-dapat gamitin ang mga iyon.---2Ha 23:14, 
16, 19: 2Cr 34:5. 


462 


Makasagisag na Paggamit. Sa mga pagtukoy 
nito sa mga buto, itinatampok ng Bibliya kung paa- 
nong sa literal na paraan ay mahalaga ang mga ito 
sa pisikal na kalusugan ng indibiduwal at sa maka- 
sagisag na paraan naman ay mahalaga ang mga ito 
sa kaniyang espirituwal na kalusugan. Ang mga 
buto ang panloob na balangkas na sumusuporta sa 
katawan, at dahil dito ay ginagamit ang mga ito sa 
Bibliya bilang metapora upang kumatawan sa pag- 
katao ng isa, lalo na kung paanong naaapektuhan ito 
ng matitinding damdamin at emosyon. Sa gayon, 
ang mga buto ng isang natatakot na indibiduwal 
ay sinasabing napupuspos ng panghihilakbot.” (Job 
4:14) Ang mga buto ng isa ay maaaring manginig 
dahil sa labis-labis na kalumbayan o “mag-init dahil 
sa pagkatuyo” na dulot ng pagkakasakit. (Jer 23:9, 
Job 30:30) Ang pagkatakot kay Jehova ay 'kaginha- 
wahan sa mga buto.” (Kaw 3:8) Ang isang mabuting 
ulat ay sinasabing “nagpapataba ng mga buto" o pi- 
nupuno nito ng utak ang mga buto, samakatuwid 
nga, pinalalakas ang buong katawan. (Kaw 15:30) 
“Ang kaiga-igayang mga pananalita ay . . . kagali- 
ngan sa mga buto.” (Kaw 16:24) Sa kabilang dako 
naman, ang mga negatibong emosyon ay maaaring 
makapinsala sa katawan ng isa. “Ang bagbag na es- 
piritu ay tumutuyo ng mga buto.” (Kaw 17:22) Ang 
isang asawang babae na gumagawi nang kahiya- 
hiya ay sinasabing ‘parang kabulukan sa mga buto" 
ng kaniyang asawa. (Kaw 12:4) Maaari ring maka- 
pinsala sa isang tao sa pisikal at sa espirituwal na 
paraan ang pagkikimkim ng paninibugho sa iba, 
kaya naman “ang paninibugho ay kabulukan ng 
mga buto. ”--Kaw 14:30. 

Dahil sa matibay na kayarian ng mga buto, gani- 
to ang sinasabi ng Kawikaan 25:15 may kinalaman 
sa kapangyarihan ng pagkamatiisin at ng mahina- 
hong pananalita upang madaig ang mahigpit at ma- 
tinding pagsalansang: “Dahil sa pagkamatiisin ay 
nagaganyak ang kumandante, at ang mahinahong 
dila ay nakababali ng buto.” 

Makahulang Paggamit. Noong pasinayaan ang 
Paskuwa, iniutos ni Jehova na ihawin nang buo ang 
kordero (o kambing) at “huwag ninyong babaliin 
kahit isang buto niyaon.” (Exo 12:46) Natupad ito 
kay Jesu-Kristo, “ang Kordero ng Diyos,” na siyang 
antitipikong haing Pampaskuwa. (Ju 1:29: 1Co 5:7) 
Namatay si Jesus sa pahirapang tulos. Lumapit ang 
mga kawal upang baliin ang mga binti ng mga ibi- 
nayubay noong araw na iyon, gaya ng kaugalian 
upang mapadali ang kamatayan ng mga ito. Binali 
nila ang mga binti ng dalawang manggagawa ng 
kasamaan. Gayunman, nakita nilang patay na si 
Jesus, kaya hindi na nila binali ang kaniyang mga 
binti, ngunit inulos ng sibat ng isang kawal ang ka- 
niyang tagiliran.--Ju 19:31-36, Aw 34:20. 


463 


Sa Babilonya, binigyan ni Jehova si Ezekiel ng 
isang pangitain kung saan inihalintulad niya ang 
Israel sa mga tuyong buto na nasa isang kapata- 
gang libis. Sa pangitain, gaya ng inihula ni Ezekiel 
sa mga buto, ang mga ito ay makahimalang nag- 
dugtung-dugtong at nabalutan ng laman. Pagkata- 
pos ay nanghula siya sa hangin, at pinasukan nito 
ng hininga ang kanilang mga katawan anupat tu- 
mayo sila na gaya ng isang malaking hukbo. Ipina- 
liwanag ni Jehova na ang pangitain ay kumakapit 
sa Israel na, palibhasa'y nilamon ng pagkatapon sa 
Babilonya, naging gaya ng isang bayan na ang 
pag-asa ay naglaho. (Eze 37:1-11) Sa katulad na pa- 
raan, inihalintulad ni Jeremias ang hari ng Asirya, 
na nagdala sa sampung-tribong kaharian tungo sa 
pagkatapon, at si Nabucodonosor na hari ng Babilo- 
nya, na tumangay naman sa Juda, sa mga leon na 
lumalamon sa bayan ng Diyos at ngumangatngat 
sa kanilang mga buto. (Jer 50:17) Pinahintulutan 
ito ng Diyos dahil sa pag-aapostata ng Israel. Ngu- 
nit aalalahanin sila ni Jehova at ilalagay niya sa ka- 
nila ang kaniyang espiritu, na muling bubuhay 
at magpapasigla sa kanila at magsasauli sa ka- 
nila upang mamayan sa Lupang Pangako.---Eze 
37:12-14. 

Pagkatapos puksain ni Jehova si Gog at ang mga 
pulutong nito na aahon at sasalakay sa bayan ni Je- 
hova, magkakaroon ng patuluyang pagtatrabaho “sa 
loob ng pitong buwan” anupat lalagyan ng pantan- 
da ang mga kinaroroonan ng mga buto ng pulutong 
ni Gog at ililibing ang mga ito, upang linisin ang 
ibabaw ng lupa at alisin mula rito ang lahat ng ka- 
rumihan at karungisan.---Eze 39:14-16. 

Lakip ang isang pagtukoy sa utak sa buto, maka- 
sagisag na inilalarawan ni Jehova ang mayayamang 
pagpapala na idudulot niya sa kaniyang bayan ka- 
pag pinawi na niya ang kamatayan, anupat sinasabi 
niyang gagawa siya para sa kanila ng isang piging 
ng “mga putaheng malangis na puno ng utak sa 
buto. ”--Isa 25:6, tingnan din ang UTAK SA BUTO. 


BUWAN [sa Ingles, moon]. “Ang mas maliit na 
tanglaw para magpuno sa gabi,” na inilaan ng Diyos 
bilang isang palatandaan ng “mga takdang pana- 
hon.” (Gen 1:16: Aw 104:19: Jer 31:35; 1Co 15:41) 
Ang salitang Hebreo para sa “buwan” (ya-reach) ay 
may malapit na kaugnayan sa salitang Hebreong 
yerach, nangangahulugang “buwang lunar.” Ya- 
mang laging nagsisimula ang buwang lunar sa pag- 
litaw ng bagong buwan (sa Heb., cho dhesh, sa 
Ingles, new moon), nang maglaon, ang terminong 
“bagong buwan” ay nangahulugan na ring “bu- 
wan” [month]. (Gen 7:11, Exo 12:2, Isa 66:23) Ang 
salitang Griegong sele'ne ay isinasaling “buwan” 
(moon), samantalang ang salitang Griegong men ay 


BUWAN 


may ideya ng isang yugtong lunar.--Luc 1:24, Gal 
4:10; gayundin ang Col 2:16, kung saan lumilitaw 
ang neomeni'a (bagong buwan). 

Ang salitang leva-nah', nangangahulugang “puti,” 
ay lumilitaw nang tatlong ulit sa tekstong Hebreo at 
matulaing naglalarawan sa maputing kaningningan 
ng kabilugan ng buwan na partikular na mapapan- 
sin sa mga lupain sa Bibliya. (Sol 6:10: Isa 24:23, 
30:26) Ang salitang ke'se” (o ke'seh), nangangahulu- 
gang “kabilugan ng buwan,” ay makalawang ulit 
ding lumilitaw.--Aw 81:3, Kaw 7:20, RS. 

Yamang ang haba ng katamtamang lunasyon 
mula sa bagong buwan hanggang sa sumunod na 
bagong buwan ay mga 29 na araw, 12 oras, at 
44 na minuto, ang sinaunang mga buwang lunar ay 
may alinman sa 29 o 30 araw. Maaaring noong 
una ay tinitiyak ito sa pamamagitan ng basta pag- 
aabang sa paglitaw ng gasuklay na kaanyuan ng 
bagong buwan; ngunit may katibayan na noong pa- 
nahon ni David ay kinakalkula ito nang patiuna. 
(1Sa 20:5, 18, 24-29) Gayunpaman, noong mga pa- 
nahon pagkaraan ng pagkatapon, sinasabi ng Mish- 
nah (Rosh Ha-Shanah 1:3-2:7) na ang Judiong Sa- 
nedrin ay nagtitipon nang maaga sa kinaumagahan 
sa ika-30 araw ng bawat isa sa pitong piniling mga 
buwan ng taon upang tiyakin ang panahon ng ba- 
gong buwan. Naglalagay ng mga bantay sa matata- 
as at estratehikong mga puwesto sa palibot ng Je- 
rusalem at kaagad na nag-uulat ang mga ito sa 
hukumang Judio pagkakita nila sa bagong buwan. 
Matapos tumanggap ng sapat na patotoo, ipatata- 
lastas ng hukuman, ‘Itinalaga na, anupat opisyal 
na minamarkahan ang pagsisimula ng isang ba- 
gong buwan (new month). Kung mahirap itong ma- 
kita dahil maulap ang kalangitan o makapal ang 
fog, idinedeklarang ang sinundang buwan ay may 
30 araw, at ang bagong buwan ay nagpapasimula sa 
araw na kasunod ng pagpupulong ng hukuman. Si- 
nasabi ring ipinapatalastas pa ito sa pamamagitan 
ng isang hudyat na apoy na sinisindihan sa Bundok 
ng mga Olibo at ginagawa rin sa iba pang matata- 
as na lugar sa buong bansa. Nang maglaon, maliwa- 
nag na pinalitan ang pamamaraang ito sa pama- 
magitan ng pagsusugo ng mga mensahero upang 
maghatid ng balitang iyon. 

Noong ikaapat na siglo ng ating Karaniwang Pa- 
nahon, isang kalendaryong pamantayan o tuluy- 
tuloy ang itinatag kung kaya ang mga buwang Ju- 
dio ay nagkaroon ng takdang bilang ng mga araw, 
maliban sa Heshvan at Kislev at gayundin ang bu- 
wan ng Adar, na pabagu-bago pa rin sa pagitan ng 
29 at 30 araw ayon sa ilang kalkulasyon. 

Pangingilin ng Bagong Buwan (New Moon). 
Sa mga Judio, ang bawat bagong buwan ay hud- 
yat ng okasyon upang hipan ang mga trumpeta at 


BUWAN 


maghandog ng mga hain alinsunod sa tipang Kau- 
tusan. (Bil 10:10, 2Cr 2:4: Aw 81:3, ihambing ang Isa 
1:13, 14.) Sa katunayan, ang mga handog na itinak- 
da ay mas malaki pa kaysa sa karaniwang inihahan- 
dog kapag regular na mga araw ng Sabbath. (Bil 
28:9-15) Bagaman walang espesipikong binabanggit 
na ang bagong buwan ay naghuhudyat ng isang 
araw ng kapahingahan, ipinahihiwatig ng teksto sa 
Amos 8:5 na humihinto ang pagtatrabaho. Lumili- 
taw na isa itong panahon ng pagpipiging (1Sa 20:5) 
at isa ring naaangkop na panahon upang magtipon 
para maturuan ang mga tao tungkol sa kautusan ng 
Diyos.---Eze 46:1-3, 2Ha 4:22, 23, Isa 66:23. 

Ang ikapitong bagong buwan ng bawat taon (ka- 
tumbas ng unang araw ng buwan ng Etanim, o Tis- 
ri) ay sabbath, at itinalaga ito ng tipang Kautusan 
bilang isang panahon ng lubusang kapahingahan. 
(Lev 23:24, 25; Bil 29:1-6) Iyon ay “araw ng pagpa- 
patunog ng trumpeta,” ngunit sa isang mas mala- 
lim na diwa kaysa sa iba pang bagong buwan. 
Ipinatatalastas nito ang papalapit na Araw ng Pag- 
babayad-Sala, na idinaraos sa ikasampung araw ng 
buwan ding iyon.---Lev 23:27, 28: Bil 29:1, 7-11. 

Pagsamba sa Buwan. Bagaman ang mga Isra- 
elita ay inuugitan ng buwan bilang isang tagapag- 
pahiwatig ng panahon upang maitakda nila ang 
kanilang mga buwan at mga kapanahunan ng kapis- 
tahan, kailangan silang manatiling malaya sa kau- 
galian ng pagsamba sa buwan na palasak sa mga 
bansang nakapalibot sa kanila. Ang diyos-buwan na 
si Sin ang diyos ng lunsod ng Ur, na kabisera ng Su- 
mer, ang dakong nilisan ni Abraham at ng kaniyang 
pamilya patungo sa Lupang Pangako. Bagaman po- 
liteistiko ang mga tumatahan sa Ur, ang diyos- 
buwan na si Sin, isang lalaking bathala, ang kataas- 
taasang diyos na pinag-ukulan nila ng kanilang mga 
templo at mga altar. Naglakbay si Abraham at ang 
kaniyang pangkat mula sa Ur patungo sa Haran, na 
isa pang pangunahing sentro ng pagsamba sa bu- 
wan. Lumilitaw na ang ama ni Abraham na si Tera, 
na namatay sa Haran, ay nagsagawa ng gayong 
idolatrosong pagsamba. (Gen 11:31, 32) Sa paanu- 
man, ang mga kalagayang ito ang nagpatindi sa ka- 
halagahan ng babala ni Josue sa Israel pagkatapos 
nilang pumasok sa Lupang Pangako, gaya ng naka- 
ulat sa Josue 24:2, 14: “Ito ang sinabi ni Jehova na 
Diyos ng Israel, ‘Sa kabilang ibayo ng Ilog [Eufrates] 
nanahanan ang inyong mga ninuno noong sinau- 
nang panahon, si Tera na ama ni Abraham at ama 
ni Nahor, at naglilingkod sila noon sa ibang mga 
diyos.” At ngayon ay matakot kayo kay Jehova at 
paglingkuran ninyo siya sa kawalang-pagkukulang 
at sa katotohanan, at alisin ninyo ang mga diyos na 
pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabilang 
ibayo ng Ilog at sa Ehipto, at paglingkuran ninyo si 
Jehova.” 


464 


Si Job ay namuhay rin sa gitna ng mga mana- 
namba sa buwan, at may-katapatan niyang iniwa- 
san ang kanilang kaugaliang paghalik sa kamay 
para sa buwan. (Job 31:26-28) Ang kalapit na mga 
Midianita ay gumamit ng mga palamuting hugis- 
buwan, na inilalagay pa nila sa kanilang mga ka- 
melyo. (Huk 8:21, 26) Sa Ehipto, kung saan nani- 
rahan si Abraham at nang maglaon ang bayan 
ng Israel, ang pagsamba sa buwan ay lantarang 
isinasagawa bilang parangal sa diyos-buwan na 
si Thoth, ang Ehipsiyong diyos ng mga panukat. 
Tuwing kabilugan ng buwan, naghahain sa kani- 
ya ang mga Ehipsiyo ng isang baboy. Sa Gre- 
sya, sinamba siya sa titulong Hermes Trismegistus 
(Hermes na Makaitlong Ulit na Pinakadakila). Sa 
katunayan, ang pagsamba sa buwan ay umabot 
hanggang sa Kanluraning Hemisperyo, kung saan 
ang sinaunang mga templong ziggurat na inialay 
sa buwan ay natagpuan sa Mexico at Sentral Ame- 
rika. Sa Ingles, ang pangalan ng ikalawang araw ng 
sanlinggo ay halaw pa rin mula sa pagsamba sa bu- 
wan ng mga Anglo-Saxon, anupat ang Monday ay 
orihinal na nangangahulugang “moon-day” (araw 
ng buwan). 

Itinuturing ng mga sumasamba sa buwan na na- 
kapagbibigay ito ng kakayahang maging palaanakin 
at umaasa sila na ito ang magpapalaki sa kanilang 
mga pananim at maging sa kanilang mga alagang 
hayop. Sa Canaan, kung saan tuluyang namayan 
ang mga Israelita, isinagawa ng mga tribong Cana- 
anita ang pagsamba sa buwan lakip ang imoral na 
mga ritwal at mga seremonya. Doon, kung minsan 
ay sinasamba ang buwan sa ilalim ng sagisag ng di- 
yosang si Astoret (Astarte). Sinasabing si Astoret 
ang kinakasamang babae ng lalaking diyos na si 
Baal, at madalas na nasilo ng pagsamba sa dala- 
wang ito ang mga Israelita noong kapanahunan ng 
mga Hukom. (Huk 2:13, 10:6) Dahil sa mga asawang 
banyaga ni Haring Solomon, nahawahan ang Juda 
ng pagsamba sa buwan. Pinangunahan ng mga sa- 
serdote ng mga banyagang diyos ang mga tao ng 
Juda at Jerusalem sa paggawa ng haing usok sa 
araw, buwan, at mga bituin, isang kaugalian na 
nagpatuloy hanggang noong panahon ni Haring Jo- 
sias. (1Ha 11:3-5, 33, 2Ha 23:5, 13, 14) Nang si Jeze- 
bel, anak ng paganong hari na si Etbaal na namaha- 
la sa mga Sidonio, ay mapangasawa ni Haring Ahab 
ng Israel, dinala rin niya ang pagsamba kay Baal at 
lumilitaw na pati yaong pagsamba sa diyosang- 
buwan na si Astoret. (1Ha 16:31) Muli na namang 
nahantad ang mga Israelita sa pagsamba sa buwan 
noong panahon ng kanilang pagkatapon sa Babilo- 
nya, kung saan itinuturing ng mga astrologong Ba- 
bilonyo na nakatutulong sa paghula ng kinabukasan 
ang mga panahon ng mga bagong buwan.---Isa 47: 
12, 13. 


465 


Ang Salita ng Diyos ay dapat sanang nagsilbing 
proteksiyon para sa mga Israelita laban sa gayong 
pagsamba sa buwan. Ipinakita nito na ang buwan ay 
isa lamang tanglaw at mahusay na tagapagpahiwa- 
tig ng panahon, anupat wala itong personalidad. 
(Gen 1:14-18) Noong panahong papalapit na sila 
sa Canaan, espesipikong binabalaan ni Jehova ang 
bansang Israel na huwag sumamba sa mga bagay 
na nilalang na nasa langit na para bang ang mga 
iyon ay kumakatawan sa kaniya. Ang sinumang 
magsasagawa ng gayong pagsamba ay babatuhin 
hanggang sa mamatay. (Deu 4:15-19, 17:2-5) Nang 
maglaon, sa pamamagitan ng kaniyang propetang si 
Jeremias, ipinahayag ng Diyos na ang mga buto ng 
namatay na mga idolatrosong tumatahan sa Jerusa- 
lem, kabilang na ang mga hari, mga saserdote, at 
mga propeta, ay aalisin sa kanilang mga libingan at 
magiging gaya ng “dumi sa ibabaw ng lupa.”---Jer 
8:1, 2. 

Tinangka ng ilan na ipaliwanag ang teksto sa 
Deuteronomio 33:14 bilang isang katibayan ng im- 
pluwensiyang pagano o isang mapamahiing sa- 
loobin may kinalaman sa buwan. Sa King James 
Version, ang tekstong ito ay bumabanggit ng “ma- 
hahalagang bagay na idinudulot ng buwan.” Gayun- 
man, gaya ng ipinakikita ng mas makabagong mga 
salin, ang diwa rito ng salitang Hebreo na isinaling 
“buwan” (yerachim'), sa aktuwal, ay “mga buwan” 
o “mga buwang lunar” at pangunahin nang tumutu- 
koy sa buwanang mga yugto kung kailan nahihinog 
ang mga prutas. 

Sa katulad na paraan, ipinapalagay ng ilan na ang 
Awit 121:6 ay nagpapahiwatig ng paniniwala sa ide- 
ya na maaaring magkasakit ang isa dahil sa pagka- 
lantad sa liwanag ng buwan. Gayunman, kung ba- 
basahin ang buong awit na ito, magiging maliwanag 
na walang batayan ang gayong palagay, yamang sa 
halip, ipinahahayag ng awit sa paraang patula na 
ang isa ay tiyak na ipagsasanggalang ng Diyos la- 
ban sa kapahamakan sa anumang kalagayan at 
sa anumang panahon, sa araw man o sa gabing may 
liwanag ng buwan. 

Ipinapalagay rin ng iba pa na naiiba naman ang 
kaso ng terminong “lunatick” na matatagpuan sa 
King James Version sa Mateo 4:24 at Mateo 17:15. 
Ang pananalitang ito ay nagmula sa salitang Grie- 
go na seleni'azo-mai at literal na nangangahulu- 
gang “be moonstruck” (maapektuhan ng buwan). Sa 
makabagong mga salin, tinutumbasan ito ng sali- 
tang “epileptiko.” Ang paggamit ni Mateo ng ka- 
raniwang terminong Griegong ito para sa isang 
epileptiko sa dalawang pagkakataong ito ay hindi 
nangangahulugan na sinasabi niyang ang buwan 
ang sanhi ng karamdamang iyon o na gayon ang iti- 
nuturo ng Bibliya, sa halip, ginamit lamang niya 
ang salitang maliwanag na katawagan noon para sa 


BUWITRE 


isang epileptiko sa gitna ng mga taong nagsasalita 
ng Griego noong panahong iyon. May kinalaman 
dito, mapapansin din natin na sa ngayon, ang ter- 
minong “unacy” ay pangunahin nang isang legal na 
termino na ginagamit ng mga hukuman upang tu- 
mukoy sa isang antas ng kabaliwan, bagaman hindi 
nila iniuugnay ang gayong kabaliwan sa mga epek- 
to ng buwan. Sa katulad na paraan, patuloy na gina- 
gamit sa ngayon ng mga Kristiyanong nagsasalita 
ng Ingles ang pangalang Monday para sa ikalawang 
araw ng sanlinggo bagaman hindi nila ito minama- 
las bilang isang araw na sagrado para sa buwan. 

Sa Karaniwang Panahon. Noong mga araw ni 
Kristo Jesus at ng mga apostol, hindi isinasagawa ng 
mga Judio ang pagsamba sa buwan. Sabihin pa, 
ipinangingilin nia ang mga bagong buwan (new 
moon) alinsunod sa tipang Kautusan. Ang bagong 
buwan sa bawat buwan ng taon ay ipinangingilin pa 
rin ng mga Ortodoksong Judio bilang isang panga- 
lawahing araw ng pagbabayad-sala para sa mga ka- 
salanang nagawa nitong katatapos na buwan. 

Ang Nisan 14, kung kailan papalapit na ang kabi- 
lugan ng buwan, ang nagsilbing palatandaan ng pa- 
nahon ng pagdiriwang ng Paskuwa at gayundin ng 
panahon ng pagpapasinaya ni Jesus sa Memoryal na 
hapunan, o Hapunan ng Panginoon, na gumugunita 
sa kaniyang kamatayan.---Mat 26:2, 20, 26-30, 1Co 
11:20-26. 

Bagaman nagwakas na ang tipang Kautusan, may 
ilan sa mga Judiong Kristiyano noon, pati ang iba 
pa, na nanghahawakan pa rin sa kinaugaliang pag- 
diriwang ng mga bagong buwan at gayundin ng 
mga araw ng Sabbath, kaya naman kinailangan nila 
ang nagtutuwid na payo ni Pablo na matatagpuan 
sa Colosas 2:16, 17 at Galacia 4:9-11. 

Para sa pagtalakay sa “buwan” [sa Ingles, month], 
tingnan ang KALENDARYO. 


BUWAYA. Tingnan ang LEVIATAN. 


BUWITRE [sa Heb., racham; racha'mah, sa 
Ingles, vulture}, BUWITRENG ITIM [sa Heb., 
ozniyah’]. Isang malaking ibon na kumakain ng 
bangkay at napakalaki ng naitutulong sa mga lupa- 
ing may mainit na klima, palibhasa'y kinakain nito 
ang mga bangkay at nabubulok na laman na maa- 
aring maging sanhi ng sakit. Ang ibong ito'y naka- 
talang kasama ng mga ibong ipinahayag na “maru- 
mi’ sa Kautusang Mosaiko.--Lev 11:13, 18; Deu 14: 
12, 17. 

Sa Arabe, isang wikang nauugnay sa Hebreo, 
may isang salita na kahawig ng racham' at tumu- 
tukoy sa Egyptian vulture (Neophron percnopte- 
rus), na madalas tawaging Pharaoh's chicken. Ang 
ibong ito ay puti, maliban sa itim na mga pakpak 
nito at dilaw na tuka at mga binti nito. Ito ang 


BUZ 


pinakamaliit na buwitreng matatagpuan sa mga lu- 
pain sa Bibliya, anupat may haba na mga 65 senti- 
metro (26 na pulgada). Nakatatakot ang hitsura nito 
dahil sa kaniyang kalbo at kulubot na mukha, mala- 
laking mata, hugis-kalawit na tuka, at nakakurbang 
mga kuko. Dahil kinakain nito kahit ang basurang 
tinanggihan ng ibang mga buwitre, ipinapalagay na 
ito ang pinakamaruming basurero sa Gitnang Si- 
langan at, dahil din dito, siya ang pinakakapaki- 
pakinabang dahil sa serbisyong ginagawa niya. 

Ang griffon vulture (Gyps fulvus) ay isang ibon 
na kayumangging manilaw-nilaw na mga 1.2 m 
(4 na piye) ang haba at mga 2.7 m (9 na piye) ang 
sukat ng nakabukang mga pakpak nito mula sa du- 
lo't dulo. Ang griffon vulture ay sagisag ng Ehipsi- 
yong diyosa na si Nekhebet at makikita rin sa mga 
estandarteng pandigma ng mga Ehipsiyo, Asiryano, 
at Persiano. 

Ang lammergeier, o bearded vulture (Gypaetus 
barbatus), ay isang malaking ibong maninila na 
mga 1.2 m (4 na piye) ang taas. Dahil sa mahahaba 
at patulis na mga pakpak nito na kung nakabuka ay 
may sukat na halos 3 m (10 piye) mula sa du- 
lo't dulo, napakagandang lumipad ng lammergeier, 
at walang-kahirap-hirap itong nakapagpapaikut-ikot 
sa ere habang naghahanap ng makakain sa ibaba. 
Di-tulad ng ibang mga buwitre, ang lammergeier 
ay may mga balahibo sa ulo nito at balbas na kaha- 


C 


CABON. Isa sa mga lunsod ng Juda sa Sepela. 
(Jos 15:40) Sa Griegong Septuagint, "Chabra" ang 
mababasa sa halip na Cabon, kaya naman iniuugnay 
ng ilan ang bayan na ito sa Khirbet Hibra na 5 km 
(3 mi) sa STS ng Lakis. Gayunman, batay sa panga- 
lang Hebreo nito, iminumungkahi ng ilan na ito ay 
ang bayan ng Al Qubeiba (Horvat Kefar Lakhish), 
5 km (3 mi) sa TK ng Beit Jibrin (Bet Guvrin). 


CABUL. 

1. Isang bayan na kasama sa manang nakaatas 
sa tribo ni Aser. (Jos 19:24, 27) Ang katumbas nito 
ay ang makabagong Kabul, na mga 13 km (8 mi) sa 
STS ng Aco. 

2. Pangalang itinawag sa isang distrito ng Galilea 
na binubuo ng 20 lunsod na ibinigay ni Solomon kay 
Haring Hiram ng Tiro. Malamang na ang kaloob na 
ito ay udyok ng pagpapahalaga ni Solomon sa tu- 
long ni Hiram sa kaniyang programa ng pagtatayo. 
Gayunman, nang suriin ni Hiram ang mga lunsod, 


466 


wig niyaong sa kambing. Mahilig ito sa mga utak sa 
buto, anupat tinatangay niya ang mga buto nang 
napakataas sa ere at saka niya ibinabagsak ang mga 
ito sa batuhan upang mabiyak, sa gayo'y makuku- 
ha niya ang utak na nasa loob ng mga ito. 

Maliwanag na ang salitang Hebreo na ‘ozniyah’ 
ay tumutukoy sa buwitreng itim (Aegypius mon- 
achus), ang pinakamalaking ibong maninila na ma- 
kikita sa Israel. Bagaman mas kayumanggi sa halip 
na itim, kalbo ang ulo nito, na katangian ng mga bu- 
witre. Asul ang leeg nito at hugis-tatsulok ang bun- 
tot. 


BUZ. 

1. Anak ng kapatid ni Abraham na si Nahor sa 
asawa nitong si Milca; tiyo ni Rebeka. (Gen 22:20- 
23) Ang kaniyang mga inapo ay ipinapalagay na 
mga Buzita, at gayon inilarawan ang ama ni Elihu. 
--Job 32:2, 6, tingnan ang Blg. 3. 

2. Isang ulo ng pamilya at inapo ng anak ni Jacob 
na si Gad.—1Cr 5:11, 14. 

3. Isang lugar sa Arabia na laban doon ay humu- 
la si Jeremias ng kapahamakan. (Jer 25:17, 23) Ipi- 
napalagay na tinahanan ito ng mga inapo ng Blg. 1. 


BUZI [Ni (Kay) Buz]. Ang Levita at saserdoteng 
ama ng propetang si Ezekiel.---Eze 1:3. 


BUZITA Tingnan ang Buz Blg. 1. 


ang mga ito ay “hindi naging marapat sa kaniyang 
paningin,” anupat sinabi niya kay Solomon: “Anong 
uring mga lunsod itong ibinigay mo sa akin, kapa- 
tid ko?” Mula noon, ang mga ito'y tinawag na “Lupa- 
in ng Cabul.”---1Ha 9:10-13. 

Ayon kay Josephus, ang mga lunsod na ito ay 
“hindi kalayuan sa Tiro.” (Jewish Antiquities, VIII, 
142 [v, 3]) “Galilea ng mga bansa” ang tawag ni Isa- 
ias (9:1) sa Galilea, at ipinapalagay ng ilang isko- 
lar na malamang na mga pagano ang nakatira sa 
20 lunsod na ito. Waring hindi naman ibibigay ni So- 
lomon ang mga ito sa isang haring banyaga kung 
mga Israelita ang tumatahan dito. Posible pa nga na 
ang mga ito'y nasa labas ng mga hangganan ng te- 
ritoryong aktuwal na tinatahanan ng Israel, baga- 
man nasa loob pa rin ng orihinal na lupaing ipina- 
ngako ng Diyos sa Israel at nasakop ng ama ni 
Solomon na si David. (Exo 23:31: 2Sa 8:1-15) May 
mga kumukuwestiyon kung tama ang ginawa ni So- 
lomon, batay sa kautusan ng Diyos sa Levitico 25: 


467 


23, 24. Maaaring ang kautusang ito ay itinuring na 
kapit lamang sa rehiyong aktuwal na tinatahanan ng 
katipang bayan ng Diyos, at kung gayon ay hindi 
magiging mali ang kaloob ni Solomon. Kung hindi 
naman, ito'y isa pang halimbawa ng hindi niya lu- 
busang pagtalima sa payo ng Diyos, gaya ng pagpa- 
parami niya ng mga kabayo at ng pagkuha niya ng 
maraming asawa mula sa mga banyagang bansa. 
--Ihambing ang Deu 17:16, 17 sa 1Ha 4:26, 11:1-8. 

Hindi binabanggit sa ulat kung bakit hindi nasiya- 
han si Hiram sa mga lunsod. Iminumungkahi ng 
ilan na hindi maganda ang kalagayan ng mga ito 
dahil sa mga paganong tumatahan doon: iminu- 
mungkahi naman ng iba na di-kanais-nais ang loka- 
syon ng mga ito. Anuman ang naging kalagayan, 
ang hindi niya pagsang-ayon sa mga ito ang naging 
dahilan kung bakit tinawag itong “Lupain ng Cabul.” 
Naging paksa ng maraming talakayan kung ano ang 
kahulugan ng Cabul sa tekstong ito. Sinabi ni Jo- 
sephus (na nabanggit na) na ang Cabul “sa wika 
ng mga taga-Fenicia ay binibigyang-kahulugan bi- 
lang “hindi kalugud-lugod,'” ngunit walang masum- 
pungang katibayan ang makabagong mga iskolar 
upang suportahan ang pagpapakahulugang ito. Sa 
pangkalahatan, iminumungkahi ng mga leksikogra- 
po na isang uri ng panunudyo ang kasangkot dito, 
anupat ginamit ang Cabul dahil katunog ito ng pa- 
riralang Hebreo na keval, na nangangahulugang 
"walang kabuluhan.” 

Sa isang katulad na ulat ng mga pangyayari nang 
matapos ang proyekto ni Solomon ng pagtatayo, bi- 
nanggit ng 2 Cronica 8:2 ang mga lunsod “na ibini- 
gay ni Hiram kay Solomon,” mga lunsod na muling 
itinayo ni Solomon para sa mga Israelita. Hindi si- 
nasabi kung ito rin ang mga lunsod na ibinigay 
noon ni Solomon kay Hiram bilang kaloob. Kung ga- 
yon nga, ipinahihiwatig ng tekstong ito na tinanggi- 
han ni Hiram ang kaloob. Iminumungkahi rin ng 
ilan na nagpalitan lamang sila ng mga kaloob na 
mga lunsod, bagaman hindi ito binabanggit sa ulat 
sa Unang Hari 9. 


CAIFAS. Si Jose Caifas ang mataas na saserdo- 
te noong panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa. 
(Luc 3:2) Siya'y manugang ng mataas na saserdo- 
teng si Anas (Ju 18:13, tingnan ang Anas) at si Va- 
lerius Gratus, na hinalinhan ni Poncio Pilato, ang 
humirang sa kaniya noong mga taong 18 C.E., 
bagaman may mga nagsasabi na iyon ay noong 
mga taong 26 C.E. pa. Nanungkulan siya hanggang 
noong mga taong 36 C.E., anupat mas matagal kay- 
sa sa sinuman sa mga hinalinhan niya, at dahil ito 
sa kaniyang husay sa diplomasya at pakikipagtulu- 
ngan sa pamahalaan ng Roma. Ayon sa ulat, mag- 
kaibigang matalik si Caifas at si Pilato. Si Caifas ay 
isang Saduceo.---Gaw 5:17. 


CAIN 


Bilang pasimuno sa pakanang patayin si Jesus, si 
Caifas ay humula, bagaman hindi mula sa kaniyang 
sarili, na si Jesus ay malapit nang mamatay para sa 
bansa, at puspusan niyang sinuportahan ang paka- 
nang iyan. (Ju 11:49-53, 18:12-14) Noong nililitis si 
Jesus sa harap ng Sanedrin, hinapak ni Caifas ang 
kaniyang mga kasuutan at sinabi: “Siya ay namu- 
song!” (Mat 26:65) Nang si Jesus ay nasa harap ni 
Pilato, tiyak na kasama si Caifas sa mga humihiyaw: 
“Ibayubay siya! Ibayubay siya!” (Ju 19:6, 11): kasa- 
ma siya sa mga humiling na palayain si Barabas sa 
halip na si Jesus (Mat 27:20, 21; Mar 15:11): kasama 
siya sa mga sumisigaw: “Wala kaming hari kundi si 
Cesar” (Ju 19:15): at isa siya sa mga tumutol sa ka- 
ratulang nasa itaas ng ulo ni Jesus: “Ang Hari ng 
mga Judio” (Ju 19:21). 

Hindi nagwakas sa kamatayan ni Jesus ang papel 
ni Caifas bilang isang pangunahing mang-uusig ng 
bagong-tatag na Kristiyanismo. Mga apostol naman 
ang sumunod na dinala sa harap ng relihiyosong ta- 
gapamahalang ito. Sila'y mahigpit na inutusang tu- 
migil sa kanilang pangangaral, pinagbantaan, at 
pagkatapos ay pinagpapalo pa nga, ngunit walang 
nangyari. “Bawat araw sa templo at sa bahay-bahay 
ay nagpatuloy sila nang walang humpay,” sa kabila 
ng pagsalansang ni Caifas. (Gaw 4:5-7: 5:17, 18, 21, 
27, 28, 40, 42) Di-nagtagal, nabahiran din ng dugo 
ng matuwid na si Esteban ang mga laylayan ni Cai- 
fas, na bago pa nito'y namantsahan na ng dugo ni 
Jesus. Binigyan din ni Caifas si Saul ng Tarso ng 
mga liham ng pagpapakilala upang mapaabot hang- 
gang sa Damasco ang mapamaslang na kampanya. 
(Gaw 7:1, 54-60; 9:1, 2) Ngunit di-nagtagal, si Cai- 
fas ay inalis ni Vitellius, isang opisyal na Romano, 
mula sa katungkulan. 


CAIN [Isang Bagay na Iniluwal]. Ang unang 
anak ng unang mag-asawang sina Adan at Eva sa 
lupa. 

Pagkapanganak niya kay Cain, sinabi ni Eva: “Ako 
ay nagluwal ng isang lalaki sa tulong ni Jehova.” 
(Gen 4:1) Inakala kaya niya na siya ang babaing ini- 
hulang magluluwal ng binhi na sa pamamagitan ni- 
yaon ay darating ang katubusan? (Gen 3:15) Kung 
gayon, maling-mali siya. Gayunman, masasabi ni- 
yang si Cain ay iniluwal niya “sa tulong ni Jehova” 
dahil hindi naman inalis ng Diyos ang kakayahang 
mag-anak ng makasalanang sina Adan at Eva. Ga- 
yundin, noong binibigkas ang hatol sa kaniya, sina- 
bi ng Diyos na si Eva ay 'magluluwal ng mga anak,’ 
ngunit may kaakibat itong mga hapdi ng panganga- 
nak.--Gen 3:16. 

Si Cain ay naging tagapagsaka ng lupa at, “pagka- 
lipas ng ilang panahon,” siya, kasama ang kaniyang 
nakababatang kapatid na si Abel, ay nagdala ng 
mga handog na ihaharap kay Jehova, palibhasa'y 


CAINAN 


nadama nila na kailangan nilang matamo ang li- 
ngap ng Diyos. Ngunit hindi “nagpakita ng anu- 
mang paglingap” ang Diyos sa handog ni Cain na 
“mga bunga ng lupa.” (Gen 4:2-5: ihambing ang Bil 
16:15: Am 5:22.) Bagaman may mga nangangatu- 
wiran na ang handog ni Cain ay hindi sinabing nag- 
mula sa pinakapiling mga bunga samantalang ang 
handog ni Abel ay tinukoy bilang “mga panganay 
ng kaniyang kawan, maging ang matatabang baha- 
gi niyaon,” ang isyu ay hindi ang kalidad ng mga 
bungang inihandog ni Cain. Gaya ng sinasabi ng 
Hebreo 11:4, ang handog ni Cain ay hindi udyok ng 
pananampalataya, na dahilan naman kung bakit 
naging kaayaaya ang hain ni Abel. Posible ring kaya 
hindi minalas ng Diyos nang may paglingap ang 
handog ni Cain ay dahil sa wala itong dugo, saman- 
talang yaong kay Abel ay sumasagisag sa isang iti- 
nigis na buhay. 

Hindi sinasabi kung paano tinukoy ng Diyos kung 
alin ang sinang-ayunan at ang di-sinang-ayunang 
handog, ngunit tiyak na maliwanag ito kapuwa kay 
Cain at kay Abel. Batid ni Jehova, na bumabasa ng 
puso ng tao (1Sa 16:7: Aw 139:1-6), ang maling sa- 
loobin ni Cain, at nang itakwil Niya ang hain ni 
Cain, nahayag ang maling disposisyon na iyon. Lan- 
taran nang nagpamalas si Cain ng “mga gawa ng la- 
man”: “mga alitan, hidwaan, paninibugho, mga si- 
lakbo ng galit.” (Gal 5:19, 20) Ipinakita ni Jehova sa 
naghihinanakit na lalaking iyon na mapapasakaniya 
ang pagkakataas kung gagawa lamang siya ng ma- 
buti. Maaari sana siyang nagpakumbaba para tula- 
ran ang magandang halimbawa ng kaniyang ka- 
patid, ngunit pinili niyang ipagwalang-bahala ang 
payo ng Diyos na daigin ang makasalanang pagna- 
nasa na 'nag-aabang sa pintuan, at naghahangad 
na sumupil sa kaniya. (Gen 4:6, 7: ihambing ang 
San 1:14, 15.) Ang suwail na landasing ito ang tina- 
tawag na “landas ni Cain.”---Jud 11. 

Nang maglaon, sinabi ni Cain sa kaniyang kapa- 
tid: “Pumaroon tayo sa parang.” (Gen 4:8) (Bagaman 
wala sa tekstong Masoretiko ang mga salitang ito, 
maraming manuskritong Hebreo ang naglagay ng 
indikasyon na may bahaging inalis dito, samanta- 
lang inilakip naman ng Samaritanong Pentateuch, 
Griegong Septuagint, Syriac na Peshitta, at ng mga 
tekstong Matandang Latin ang mga salitang ito bi- 
lang sinabi ni Cain kay Abel.) Dinaluhong ni Cain si 
Abel sa parang, pinatay ito, at sa gayo'y naging 
unang taong mamamaslang. Dahil dito kung kaya 
masasabing siya'y “nagmula sa isa na balakyot,” 
ang ama ng mga mamamatay-tao at ng kasinunga- 
lingan. (1Ju 3:12, Ju 8:44) Lalo pang nahayag ang 
saloobin ni Cain nang walang-pakialam siyang tu- 
mugon sa pagtatanong ni Jehova tungkol sa kinaro- 
roonan ni Abel; hindi siya nagpahayag ng pagsisisi 
o kalungkutan kundi nagsinungaling pa nga: “Hindi 


468 


ko alam. Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapa- 
tid?”--Gen 4:9. 

Maliwanag na ang pagpapalayas ng Diyos kay 
Cain mula sa lupa ay nangangahulugan ng pagpa- 
patalsik sa kaniya mula sa kapaligiran ng hardin ng 
Eden, at sa kaso niya, bibigat pa ang sumpa na na- 
kapataw sa lupa dahil hindi ito tutugon sa pagsa- 
saka niya. Nalungkot si Cain sa tindi ng parusa 
sa kaniya at nabalisa siya na baka paghigantihan 
siya dahil sa pagpaslang niya kay Abel, ngunit hin- 
di pa rin siya kinakitaan ng taimtim na pagsisisi. 
“Naglagay [si Jehova] ng isang tanda para kay 
Cain” upang hindi siya mapatay, ngunit hindi sina- 
sabi ng ulat kung inilagay sa katawan ni Cain ang 
tanda o markang ito. Malamang na ang “tanda” na 
ito ay ang pormal na utos mismo ng Diyos, na na- 
lalaman at sinusunod ng iba.---Gen 4:10-15: iham- 
bing ang tal 24 kung saan tinukoy ni Lamec ang 
utos na iyon. 

Pinalayas si Cain patungo sa “lupain ng Pagta- 
kas sa dakong silangan ng Eden,” anupat isinama 
niya ang kaniyang asawa, na isang di-kilalang anak 
o apong babae nina Adan at Eva. (Gen 4:16, 17; 
ihambing ang 5:4, gayundin ang pag-aasawa ni 
Abraham kay Sara na kaniyang kapatid sa ama, Gen 
20:12.) Nang maisilang ang anak niyang si Enoc, si 
Cain ay 'nagpakaabala sa pagtatayo ng isang lun- 
sod, na ipinangalan niya sa kaniyang anak. Mala- 
mang na ang lunsod na iyon ay isa lamang nakuku- 
taang nayon kung ibabatay sa mga pamantayan sa 
ngayon, at hindi sinasabi ng ulat kung kailan iyon 
natapos. Nakatala ang ilan sa kaniyang mga inapo at 
kabilang sa mga ito ang mga lalaking nakilala sa 
pag-aalaga ng mga hayop, pagtugtog ng mga ins- 
trumento, at pagpapanday ng mga kagamitang me- 
tal, pati na yaong mga napabantog sa kanilang poli- 
gamya at karahasan. (Gen 4:17-24) Nagwakas ang 
linya ni Cain nang sumapit ang pangglobong Baha 
noong mga araw ni Noe. 


CAINAN. 

1. Anak ni Enos, isang ninuno ni Maria na ina ni 
Jesus sa lupa. (Luc 3:37) Maliwanag na si Cainan ay 
tinatawag na Kenan sa Genesis 5:9-14 at 1 Cronica 
1:2. 

2. Nakatala bilang anak ni Arpacsad sa talaang- 
kanan ni Jesu-Kristo ayon kay Lucas. (Luc 3:36) 
Ang pangalang Cainan ay lumilitaw sa mga ta- 
laan ng angkan sa kasalukuyang mga kopya ng 
Griegong Septuagint, gaya ng Alexandrine Manu- 
script ng ikalimang siglo C.E. (Gen 10:24, 11:12, 13, 
1Cr 1:18 ngunit hindi sa 1Cr 1:24), bagaman hindi 
ito matatagpuan sa umiiral na mga manuskritong 
Hebreo ng Hebreong Kasulatan. Sa dalawang ma- 
nuskrito ng Bibliya (Papyrus Bodmer 14, 15, ng 
mga 200 C.E.: Codex Bezae, ng ikalimang siglo C.E.), 


469 


wala rin ang pangalang Cainan sa Lucas 3:36. Ang 
pag-aalis na ito ay kasuwato ng tekstong Masoretiko 
sa Genesis 10:24: 11:12, 15; at 1 Cronica 1:18, na 
nagsasabing si Shela, at hindi si Cainan, ang anak ni 
Arpacsad.--Tingnan ang ARPACSAD, TALAANGKANAN 
NI JESU-KRISTO (Isang Suliranin sa Talaangkanan ni 
Jesus Ayon kay Lucas). 


CALA. Isang lunsod na itinatag ni Nimrod sa 
Asirya at dati'y bahagi ng “dakilang lunsod” na bi- 
nubuo ng Nineve, Cala, Resen, at Rehobot-Ir. Lumi- 
litaw na ang tatlong huling nabanggit na lugar ay 
mga karatig-pook ng Nineve. (Gen 10:9-12) Sa mga 
tekstong cuneiform ng Asirya, ang Cala ay lumili- 
taw bilang Kalhu, at noong kapanahunan ng Imper- 
yo ng Asirya, naging isa ito sa tatlong pangunahing 
lunsod ng kaharian, kasama ng Nineve at Asur. 
Ang Cala ay nasa HS panig ng salubungan ng Ma- 
laking Ilog Zab at ng Tigris, mga 35 km (22 mi) sa 
TTS ng Nineve. Ang makabagong pangalan ng lu- 
gar ay Nimrud, sa gayo'y napanatili ang pangalan 
ng sinaunang tagapagtatag ng lunsod. 

Noong ikasiyam na siglo B.C.E., inangkin ni 
Ashurmasirpal II na muli niyang itinayo ang lunsod 
mula sa bulok na kalagayan nito at ginawa niya 
itong kabisera, anupat nagtayo siya ng pagkalaki- 
laking mga pader na nakukutaan ng maraming 
tore, isang palasyo ng hari, at mga templo: kabilang 
sa mga ito ang isang toreng ziggurat na mga 38 m 
(125 piye) ang taas. Ipinakikita ng pagsasaliksik na 
ang lunsod ay may lawak na 358 ektarya (885 akre) 
at bukod sa mga palasyo, mga templo, at mga ba- 
hay ay mayroon din itong mga hardin at mga tani- 
man, na natutubigan ng isang kanal na hinukay 
mula sa Ilog Zab. Sa piging na inihanda ni Ashurna- 
sirpal noong matapos ang kaniyang bagong kabise- 
ra, sinasabing inanyayahan ang lahat ng tumata- 
han sa lunsod at mga dumadalaw na dignitaryo, 
anupat lahat-lahat ay 69,574 na katao. 

Nang hukayin ang Cala, nakuha sa mga guho nito 
ang ilan sa pinakamaiinam na halimbawa ng sining 
ng Asirya, lakip na ang mga dambuhalang leon na 
may mga pakpak at ulo ng tao, mga toro na may 
mga pakpak, maraming pagkalalaking bahorelyebe 
sa mga pader ng palasyo, at pagkarami-raming 
inukit na kagamitang yari sa garing. Nahukay rin 
ang isang estatuwa ni Ashurnasirpal na maayos pa 
ang kundisyon, gayundin ang batong tinatawag na 
Black Obelisk ni Salmaneser Ill, na nagsasabing 
nagbayad ng tributo sa Asirya si Haring Jehu ng Is- 
rael.--Tingnan ang SALMANESER Blg. 1. 

Nang dakong huli, ang Cala ay dumanas ng pag- 
katiwangwang kasama ng iba pang maharlikang 
mga lunsod ng kaharian noong bumagsak ang Im- 
peryo ng Asirya. 


CALDEA, CALDEO 


CALCEDONIA. Sa ngayon, ang batong tinata- 
wag na calcedonia ay isang uri ng malakristal na 
kwarts na malinaw o tinatagos ng liwanag at gina- 
gamit na palamuti at hiyas. Hindi ito kasintigas ng 
purong kwarts, at matatagpuan ang mga ito sa mga 
butas sa loob ng mga batong-bulkan. Ang karani- 
wang uri ng calcedonia ay di-gaanong malinaw at 
may bahid na puting paikut-ikot o batik-batik. Ang 
ilang calcedonia ay kulay puti, abuhin, dilaw, asul, 
at kayumanggi. 

Noong sinaunang panahon, ang calcedonia ay 
isang bato na karaniwang ginagamit sa mga hiyas 
na nililok. Ang pangalan nito ay galing sa isang ma- 
tandang Griegong lunsod na tinatawag na Chalce- 
don (sa Asia Minor), na dating pinagkukunan ng 
mineral na ito. Sa Bibliya, ang tanging teksto na 
bumanggit sa calcedonia (sa Gr., khalkedon') ay 
nagsasabing ito ang ikatlong pundasyon ng pader 
ng Bagong Jerusalem.--Apo 21:2, 19; tingnan ang 
HIYAS AT MAHAHALAGANG BATO. 


CALCOL [Pinasakdal]. Isang lalaki na ang mala- 
wak na karunungan ay nalampasan pa niyaong kay 
Haring Solomon (1Ha 4:31): posibleng siya rin ang 
inapo ni Juda sa pamamagitan ni Zera.--1ICr 2:4, 6. 


CALDEA, CALDEO. Noong una, ang lupaing 
sumasaklaw at mga taong naninirahan sa timugang 
bahagi ng mabanlik na kapatagan ng Babilonya, 
ang matabang lugar ng delta ng mga ilog ng Tigris 
at ng Eufrates. Noong una, maaaring magkahiwalay 
na bumubuhos ang mga ilog na ito sa Gulpo ng Per- 
sia, anupat ang mga lunsod ng Eridu at Ur ay mga 
daungang-dagat. Ngunit sa paglipas ng mga taon, 
maaaring unti-unting naipon sa look ang mga ban- 
lik ng ilog, anupat umusod ang dalampasigan tungo 
sa TS at nagsanib ang Tigris at Eufrates bago bu- 
muhos sa dagat. Noong unang mga panahon, ang 
pinakamahalagang lunsod sa pook na iyon ay ang 
Ur, ang sariling bayan ni Abraham, na nilisan niya 
at ng kaniyang pamilya ayon sa utos ng Diyos bago 
ang 1943 B.C.E. (Gen 11:28, 31, 15:7, Ne 9:7, Gaw 
7:2-4) Pagkaraan ng mga 300 taon, pinangyari ni 
Satanas na Diyablo na magdulot ng malaking kapin- 
salaan sa tapat na si Job ang mga manlulusob na 
Calde0.---Job 1:17. 

Habang lumalaganap ang impluwensiya ng mga 
Caldeo patungong hilaga, ang buong teritoryo ng 
Babilonia ay nakilala bilang “ang lupain ng mga Cal- 
deo.” Sa kaniyang mga hula ay patiunang tinalakay 
ni Isaias ang pagbangong ito ng mga Caldeo sa ka- 
pangyarihan at ang kasunod na pagbagsak nila. (Isa 
13:19, 23:13, 47:1, 5: 48:14, 20) Lalo pang nakita ang 
pamumunong ito noong ikapito at ikaanim na sig- 
lo B.C.E. nang mamahala si Nabopolassar, isang ka- 
tutubo ng Caldea, at ang kaniyang mga kahalili, sina 


CALEB 


Nabucodonosor II, Evil-merodac (Awil-Marduk), Ne- 
riglissar, Labashi-Marduk, Nabonido, at Belsasar, sa 
Ikatlong Kapangyarihang Pandaigdig, ang Babilo- 
nya. (2Ha 24:1, 2, 2Cr 36:17, Ezr 5:12, Jer 21:4, 9; 
25:12, 32:4, 43:3, 50:1; Eze 1:3, Hab 1:6) Nagwakas 
ang dinastiyang iyon nang “mapatay si Belsasar na 
haring Caldeo.” (Dan 5:30) Si Dario na Medo ay “gi- 
nawang hari sa kaharian ng mga Caldeo.”---Dan 9:1, 
tingnan ang BABILONYA Blg. 2. 

Mula pa noong unang mga panahon ay kilala na 
ang mga Caldeo sa kanilang kaalaman sa matema- 
tika at astronomiya. Noong mga araw ni Daniel, 
isang pantanging kulto ng mga manghuhula na 
nag-aangking mga dalubhasa sa tinaguriang siyen- 
siya ng panghuhula ang tinatawag na mga Caldeo. 
--Dan 2:2, 5, 10, 4:7: 5:7, 11. 


CALEB [Aso]. 

1. Anak ni Hezron, kapatid ni Jerameel at apo sa 
tuhod nina Juda at Tamar (1Cr 2:3-5, 18): tinatawag 
ding Kelubai (1Cr 2:9). Ang isa sa kaniyang mga 
inapo ay si Bezalel, ang bihasang manggagawa na 
inatasang mangasiwa sa pagtatayo ng tabernakulo. 
(1Cr 2:19, 20; Exo 35:30) Lumilitaw na ang Blg. 2 ay 
kaniyang inapo. 

2. Anak ni Jepune na Kenizita na mula sa tribo ni 
Juda, tiyo ni Otniel, at malamang ay inapo ng Blg. 1. 
(Bil 32:12, Jos 15:17: 1Cr 4:13, 15: tingnan ang 
OTNIEL.) Nang siya'y 40 taong gulang na, isa si Ca- 
leb sa 12 tiktik na isinugo ni Moises sa isang 40-araw 
na pagmamanman sa lupain ng Canaan, at nang 
makabalik, si Caleb, kasama si Josue, ay nanindigan 
laban sa pagsalansang ng lahat ng iba pa at nagbi- 
gay ng mabuting ulat, na sinasabi: “Umahon tayo 
kaagad, at magagawa nating ariin iyon.” (Bil 13: 
6, 30; 14:6-9) Dahil 'sinunod niya si Jehova na kani- 
yang Diyos nang lubusan, siya lamang mula sa 
mga nasa hustong gulang sa salinlahing iyon, mali- 
ban kay Josue at sa ilang mga Levita, ang pumasok 
sa Lupang Pangako noong 1473 B.C.E. Pagkaraan ng 
anim na taon, nang 85 taong gulang na siya, ipina- 
hayag ni Caleb: “At narito, iningatan akong buhay 
ni Jehova, gaya ng ipinangako niya, nitong apatna- 
pu't limang taon mula nang bitiwan ni Jehova ang 
pangakong ito kay Moises noong lumalakad ang Is- 
rael sa ilang, at narito, ako sa araw na ito ay walum- 
pu't limang taong gulang. Gayunma'y malakas pa 
ako ngayon gaya nang araw na isugo ako ni Moises. 
Kung ano ang lakas ko noon, gayundin ang lakas ko 
ngayon para sa digmaan, kapuwa sa paglabas at sa 
pagpasok.”---Jos 14:6-11. 

Ang lunsod ng Hebron (ang moog na tinatawag 
na Kiriat-arba, na hawak ng higanteng mga Ana- 
kim) gayundin ang nakapalibot na teritoryo nito, 
pati na ang Debir na malapit dito, ay iniatas kay Ca- 
leb bilang kaniyang pag-aari. Sa 1 Samuel 30:13, 14, 


470 


kung saan binabanggit ang paglusob ng mga Ama- 
lekita “sa timog ng Caleb,” maliwanag na ang Caleb 
ay hindi tumutukoy sa isang lunsod kundi, sa halip, 
sa lugar na iniatas kay Caleb at tinawag ayon sa ka- 
niyang pangalan, kaya ang ginawang paglusob ay 
‘sa timog ng teritoryo ni Caleb.’ 

Nang tanggapin niya ang pag-aaring ito, ipinaha- 
yag ni Caleb: “Sa sinumang manakit sa Kiriat-seper 
[tinatawag ding Debir] at makabihag niyaon, wa- 
lang pagsalang ibibigay ko sa kaniya si Acsa na 
aking anak bilang asawa.” Si Otniel na kaniyang pa- 
mangkin (ang unang hukom ng Israel pagkamatay 
ni Josue) ang bumihag sa lunsod at nagkamit ng 
gantimpala. Pagkatapos ay ibinigay ni Caleb sa ka- 
niyang anak, ayon sa kahilingan nito, ang Mataas at 
ang Mababang Gulot bilang kaloob sa kasal nito, bu- 
kod pa sa “piraso ng lupain sa dakong timog. "---Jos 
15:13-19: Huk 1:11-15, 3:9-11. 

Si Acsa ay nakatala bilang anak ng “Caleb na ka- 
patid ni Jerameel” (Blg. 1) na nabuhay mga isa't ka- 
lahating siglo bago ang “Caleb na anak ni Jepune.” 
(1Cr 2:42, 49) Sinasabi ng ilang komentarista na iisa 
lang ang Caleb. Ngunit imposible ang konklusyong 
ito dahil sa napakahabang panahong namagitan sa 
apo ni Juda na si Hezron at sa paninirahan ng Isra- 
el sa Canaan. Sinasabi ng iba na malamang na ang 
dalawang Caleb ay may mga anak na babae na 
magkapangalan din. Gayunman, sa mga talaangka- 
nan, binabanggit lamang ang mga babae kung gu- 
manap sila ng mahalagang papel sa kasaysayan ng 
bayan ng Diyos. At yamang iisang Acsa lamang 
ang kilala, malamang na siya ang anak ng ikala- 
wang Caleb, na anak ni Jepune. Inaalis pa nga ng 
ibang mga komentarista mula sa talatang ito (1Cr 
2:49) ang pangungusap tungkol kay Acsa sa pag- 
aakalang idinagdag lamang iyon ng mga eskriba, 
ngunit wala naman silang tekstong mapagbabata- 
yan. Gayunman, mas makatuwirang isipin na sad- 
yang isiningit ng orihinal na manunulat ang impor- 
masyong ito sa talata 49 para sa isang pantanging 
layunin, anupat ginamit niya ang “anak na babae" 
sa mas malawak na diwa upang tumukoy sa isang 
inapo at itawag-pansin na si Acsa ay hindi lamang 
anak na babae ng Caleb na anak ni Jepune kundi isa 
ring direktang inapo ng Caleb na anak ni Hezron. 


CALEB-EPRATA. Ang pangalang ito ay lu- 
militaw sa 1 Cronica 2:24 sa tekstong Masoretiko bi- 
lang lugar kung saan namatay si Hezron na mula sa 
tribo ni Juda. (Ihambing ang LXX.) Hindi na ito bi- 
nanggit pang muli, ni iniugnay man ito sa isang 
heograpikong lugar.---Tingnan ang HEZRON Blg. 2. 

CALEBITA |Ni (Kay) Caleb]. Ang itinawag sa 


mangmang na si Nabal bilang inapo ni Caleb.--- 1Sa 
25:3. 


471 


CAINE. 

1. Isang lunsod na itinatag ni Nimrod sa lupain 
ng Sinar. (Gen 10:10) Kaya naman maliwanag na ito 
ay nasa timugang Mesopotamia, ngunit hindi tiyak 
ang lokasyon nito. Matagal nang iminumungkahi 
ang Nippur, isang sinaunang lunsod ng Babilonya 
na mga 85 km (50 mi) sa TS ng Babilonya, bilang 
lokasyon nito, salig sa tradisyon ng Talmud at sa iba 
pang mga salik. Gayunman, mas iniuugnay ito ng 
ilang iskolar sa Kulunu, na sinaunang pangalan ng 
isang mahalagang lunsod na malapit sa Babilonya. 
Ang ikatlong posibilidad ay ang kakambal na lunsod 
ng Kis na tinatawag na Hursagkalama, anupat diu- 
mano ang huling bahagi ng pangalan (-kalama) ay 
tumutukoy sa Calne. Sa ilang bersiyon (RS, JB, 
NE), ang Calne ay isinalin, hindi bilang pangalan 
ng isang lugar, kundi bilang pariralang “lahat ng 
mga ito,” anupat ang teksto ay kababasahan, “Babel, 
Erec, at Acad, lahat ng mga ito sa lupain ng Sinar.” 
Gayunman, kailangang gumawa rito ng pagbabago 
sa tuldok-patinig ng tekstong Masoretiko. 

2. Isang lugar na binanggit ng propetang si 
Amos, kasama ng mga lunsod ng Hamat at Gat, 
nang babalaan niya ang bayan ng Israel at Juda 
tungkol sa darating na kapahamakan. (Am 6:2) Ba- 
gaman itinuturing ng ilang komentarista na ito rin 
ang Blg. 1, para sa karamihan ng mga iskolar, ang 
pagbanggit dito kasama ng Hamat at Gat ay nagpa- 
pahiwatig na ito'y nasa pook na karatig ng sila- 
ngang Dagat Mediteraneo, sa halip na sa Mesopota- 
mia. Iminumungkahi nila na iugnay ito sa Kullani 
na nabanggit sa mga inskripsiyong Asiryano sa hi- 
lagang Sirya (lumilitaw na katumbas ngayon ng 
makabagong Kullan Köy, mga 16 na km [10 mi] sa 
TS ng Arpad), na inilakip ni Tiglat-pileser III sa mga 
lugar na nasupil noong panahon ng kampanya ng 
mga Asiryano sa kanluran. Kung tama ang pag- 
uugnay na ito, ang Calneng ito ay maaaring ang 
Calno rin ng Isaias 10:9. 


CALNO. Isang lunsod na binanggit sa hula ni 
Isaias tungkol sa paghahambog ng mga Asiryano sa 
kanilang panlulupig at sa kawalang-saysay ng pag- 
salansang sa kanilang lakas. (Isa 10:5, 9-11) Para sa 
karamihan ng mga iskolar, ang Calno ay isa pang 
baybay ng Calne. (Am 6:2) Ang pagbanggit sa 
Calno kasama ng Carkemis ay kasuwato ng pag- 
uugnay ng Calne sa Kullani, na nabanggit sa mga 
tekstong Asiryano at nasa pagitan ng Carkemis 
at ng Aleppo. Ang Kullani ay nilupig ni Tiglat- 
pileser III, isang kapanahon ni Haring Menahem ng 
Israel. 


CANA [malamang na mula sa Heb. na ga-neh”, 
“tambo,” samakatuwid, Dako ng mga Tambo]. Ang 
bayan ni Natanael. (Ju 21:2) Maliwanag na ikatlong 


CANA 


araw pa lamang mula noong ipakilala si Natanael 
kay Jesus at maging alagad nito nang si Jesus ay 
pumunta sa Cana at dumalo sa isang piging ng ka- 
salan, na dinaluhan din ng kaniyang ina at mga ka- 
patid. Dito isinagawa ni Jesus ang kaniyang unang 
makahimalang tanda nang gawin niyang mainam 
na alak ang tubig. Mula rito, siya at ang kaniyang 
pamilya at mga alagad ay “bumaba sa Capernaum.” 
(Ju 1:43-49, 2:1-12) Nang maglaon, nang si Jesus ay 
muling pumunta sa Cana, nilapitan siya ng isang ta- 
gapaglingkod ng hari, na nagsumamo sa kaniya na 
“bumaba” siya sa Capernaum upang pagalingin ang 
anak na lalaki nito na mamamatay na. Isinagawa ni 
Jesus ang pagpapagaling nang hindi nagtutungo 
TOON.--Ju 4:46-54. 

Ang bayang ito ay tinawag na “Cana ng Galilea” 
sa dalawang pangyayaring nabanggit, maliwanag 
na upang ipakitang naiiba ito sa Kana na nasa Aser. 
(Jos 19:28) Ang Kafr Kanna, isang bayan na 6.5 km 
(4 na mi) sa HS ng Nazaret, ang kinikilalang lugar 
ng sinaunang Cana. Doon, may mga bukal na nag- 
lalaan ng sapat na suplay ng tubig. Gayunman, para 
sa mga leksikograpo, napakalayong mangyari na 
ang anyong Kanna ay nanggaling sa Cana, partiku- 
lar na dahil sa dobleng “n.” Malamang na kaya ipi- 
napalagay na Kafr Kanna ang lokasyon ng sinau- 
nang Cana ay sapagkat madali itong marating ng 
mga peregrinong nagmula sa Nazaret, kaya naman 
pabor dito ang tradisyon ng simbahan. 

Subalit ang mga opinyon at mga katibayan ay 
mas pumapabor na iugnay ang Cana sa Khirbet 
Qana, mga 13 km (8 mi) sa H ng Nazaret. Dito, ang 
mga guho ng isang sinaunang nayon ay matatag- 
puan sa isang burol sa gilid ng Kapatagan ng Aso- 
chis, na sa makabagong panahon ay tinatawag na 
el-Battuf (Biq'at Bet Netofa). Sagana ang tambo sa 
isang malating kapatagan na kalapit nito, kaya na- 
man angkop na angkop ang pangalang Cana. Sa wi- 
kang Arabe, kilala pa rin ito bilang Qana el-Jelil, na 
katumbas ng Cana ng Galilea. Sinabi ni Josephus, 
Judiong istoryador noong unang siglo C.E., na nani- 
rahan siya “sa isang nayon ng Galilea na tinatawag 
na Cana” at nang maglaon ay binanggit niya “ang 
malaking kapatagan, tinatawag na kapatagan ng 
Asochis, kung saan naroroon ang aking tuluyan.” 
(The Life, 86 [16]: 207 [41]) Pinapaboran din ng tes- 
timonyong ito ang palagay na ang lokasyon ng Cana 
ng Galilea ay nasa Khirbet Qana, sa halip na sa Kafr 
Kanna. Bagaman walang bukal na matatagpuan sa 
Khirbet Qana, ang mga guho ay kakikitaan ng mga 
labi ng mga sinaunang imbakang-tubig, ayon sa 
ulat, mayroon ding natagpuan doon na mga basag 
na palayok (mga bibinga ng mga sisidlang luwad), 
at mga barya na pinaniniwalaang mula pa noong 
unang siglo C.E.---LARAWAN, Tomo 2, p. 738. 


CANAAN 


Noong sinaunang mga panahon, may lansangang 
bumabagtas sa Khirbet Qana pababa sa mga bayba- 
yin ng Dagat ng Galilea at sa kahabaan ng dalam- 
pasigan patungong Capernaum, na mga 206 na m 
(676 na piye) ang kababaan mula sa kapantayan ng 
dagat: dito nag-ugat ang pananalitang “bumaba” sa 
Capernaum. (Ju 4:47) Kung tatahakin ang daang 
iyon, ang distansiya ay mga 40 km (25 mi). 


CANAAN [Lupain ng Mangangalakal: Lupain 
ng Negosyante], CANAANITA. 

1. Ang ikaapat na nakatalang anak ni Ham at 
apo ni Noe. (Gen 9:18; 10:6, 1Cr 1:8) Siya ang pi- 
nagmulan ng 11 tribo na nang bandang huli ay na- 
nirahan sa rehiyon na nasa kahabaan ng silangang 
Mediteraneo sa pagitan ng Ehipto at Sirya, kaya 
naman pinangalanan itong “lupain ng Canaan.” 
--Gen 10:15-19, 1Cr 16:18, tingnan ang Blg. 2. 

Pagkatapos ng insidente may kinalaman sa pag- 
kalasing ni Noe, si Canaan ay tumanggap ng maka- 
hulang sumpa mula kay Noe na humuhulang si Ca- 
naan ay magiging alipin kapuwa ni Sem at ni Japet. 
(Gen 9:20-27) Yamang binabanggit lamang sa ulat 
na “nakita ni Ham na ama ni Canaan ang kahuba- 
ran ng kaniyang ama at sinabi iyon sa kaniyang da- 
lawang kapatid na nasa labas,” bumabangon ang 
tanong kung bakit si Canaan, sa halip na si Ham, 
ang pinagtuunan ng sumpa. Bilang komento sa Ge- 
nesis 9:24, na nagsasabing nang magising si Noe 
mula sa pagkalango niya sa alak ay “nalaman niya 
ang ginawa sa kaniya ng kaniyang bunsong anak,” 
isang talababa sa salin ni Rotherham ang nagsasa- 
bi: “Tiyak na si Canaan, at hindi si Ham: sina Sem 
at Japet, dahil sa kanilang paggalang sa magulang, 
ay pinagpala, si Canaan, dahil sa isang di-binang- 
git na kahalayan, ay isinumpa, si Ham, dahil sa ka- 
niyang pagpapabaya, ay pinabayaan.” Gayundin, 
sinasabi ng isang publikasyong Judio, ang The Pen- 
tateuch and Haftorahs, na ang maikling salaysay 
ay “tumutukoy sa isang kasuklam-suklam na gawa 
na waring kinasangkutan ni Canaan.” (Inedit ni 
J. H. Hertz, London, 1972, p. 34) At, matapos bang- 
gitin na ang salitang Hebreo na isinaling “anak” sa 
talata 24 ay maaaring mangahulugang “apo,” sina- 
sabi ng publikasyong ito: “Maliwanag na si Canaan 
ang tinutukoy.” Itinatawag-pansin din ng The Son- 
cino Chumash na naniniwala ang ilan na si Canaan 
ay “nagbigay-daan sa isang lisyang pagnanasa kay 
[Noe],” at na ang pananalitang “bunsong anak” ay 
tumutukoy kay Canaan, na bunsong anak ni Ham. 
--Inedit ni A. Cohen, London, 1956, p. 47. 

Siyempre pa, pala-palagay lamang ang mga pang- 
malas na ito yamang hindi dinetalye ng ulat ng Bi- 
bliya kung paano nasangkot si Canaan sa pagka- 
kasala laban kay Noe. Gayunman, waring may 


472 


malinaw na indikasyon na nasangkot siya dahil, 
mismong bago ilahad ang pagkalasing ni Noe, si 
Canaan ay biglang binanggit sa ulat (Gen 9:18) at, 
sa paglalarawan sa mga pagkilos ni Ham, tinutukoy 
siya sa ulat bilang si “Ham na ama ni Canaan.” (Gen 
9:22) Makatuwirang ipalagay na ang pananalitang 
‘nakita ang kahubaran ng kaniyang ama' ay nagpa- 
pahiwatig ng isang uri ng pag-abuso o kalisyaan na 
nagsasangkot kay Canaan. Sapagkat, karaniwan na, 
insesto o iba pang mga kasalanan sa sekso ang ti- 
nutukoy kapag binabanggit ng Bibliya ang 'pagha- 
hantad’ o “pagkakita sa kahubaran’ ng iba. (Lev 
18:6-19: 20:17) Kaya posibleng si Canaan ay nagsa- 
gawa o nagtangkang magsagawa ng isang uri ng 
pag-abuso sa walang-malay na si Noe at na si 
Ham, bagaman nalaman niya iyon, ay hindi kumi- 
los upang hadlangan iyon o hindi naglapat ng disi- 
plina sa nagkasala, at dinagdagan pa niya ang 
pagkakasala nang ipabatid niya sa kaniyang mga 
kapatid ang kadustaan ni Noe. 

Dapat ding isaalang-alang ang makahulang as- 
pekto ng sumpa. Walang katibayang nagpapahiwa- 
tig na si Canaan mismo ay naging alipin ni Sem 
o ni Japet noong nabubuhay siya. Ngunit, dahil sa 
patiunang kaalaman ng Diyos, at yamang kinasi- 
han ng Diyos ang sumpang binigkas ni Noe, at ya- 
mang hindi ipinahahayag ang di-pagsang-ayon ng 
Diyos kung walang makatuwirang dahilan, mala- 
mang na kinakitaan na si Canaan ng isang buktot 
na ugali, marahil ay isang uri ng kahalayan, at na 
patiunang nakita ng Diyos ang masasamang resul- 
ta na ibubunga ng katangiang ito sa mga inapo ni 
Canaan. Sa kaso ni Cain noon, napansin ni Jehova 
ang isang maling saloobin ng puso nito at binaba- 
laan niya si Cain na baka mapanaigan ito ng kasa- 
lanan (Gen 4:3-7): nakita rin ng Diyos ang di-na- 
mababagong hilig sa kabalakyutan ng karamihan 
ng mga taong nabuhay bago ang Baha, anupat na- 
rarapat lamang silang puksain. (Gen 6:5) Kaya ang 
pinakamaliwanag na katibayan ng pagiging maka- 
tarungan ng sumpang ipinataw kay Canaan ay ma- 
kikita sa kasaysayan ng kaniyang mga inapo nang 
dakong huli, sapagkat isang lubhang nakasusuklam 
na rekord ng imoralidad at kabuktutan ang ipinaki- 
ta ng mga ito, na pinatototohanan kapuwa ng Bibli- 
kal at sekular na kasaysayan. Natupad ang sumpa 
kay Canaan mga walong siglo matapos itong bigka- 
sin, nang ang mga inapo ni Canaan ay lupigin 
ng Semitikong mga Israelita at nang maglaon ay 
pamunuan ng Japetikong mga kapangyarihan ng 
Medo-Persia, Gresya, at Roma. 

2. Ang pangalang Canaan ay kumakapit din sa 
lahi na nagmula sa anak ni Ham at sa lupaing tina- 
hanan nila. Canaan ang mas maaga at katutu- 
bong pangalan ng bahaging iyon ng Palestina na 


473 


nasa K ng Ilog Jordan (Bil 33:51; 35:10, 14), baga- 
man totoo na nasakop ng mga Amoritang lahing 
Canaanita ang lupain sa S ng Jordan bago ang pa- 
nanakop ng mga Israelita.--Bil 21:13, 26. 

Mga Hangganan at Sinaunang Kasaysayan. 
Ipinakikita ng pinakasinaunang paglalarawan sa 
mga hangganan ng Canaan na sumasaklaw ito 
mula sa Sidon sa H pababa sa Gerar malapit sa 
Gaza sa TK at patawid patungo sa Sodoma at sa ka- 
lapit na mga lunsod sa TS. (Gen 10:19) Gayunman, 
noong panahon ni Abraham, waring ang Sodoma 
at ang iba pang “mga lunsod ng Distrito” ay itinu- 
turing na naiiba sa Canaan. (Gen 13:12) Lumilitaw 
na ang mga teritoryo ng Edom at Moab nang da- 
kong huli, na tinahanan ng mga inapo ni Abraham 
at ni Lot, ay itinuring din na nasa labas ng Canaan. 
(Gen 36:6-8; Exo 15:15) Ang teritoryo ng Canaan 
na ipinangako sa bansang Israel ay inilalarawan 
nang mas detalyado sa Bilang 34:2-12. Maliwanag 
na ang pasimula nito ay sa mas dako pang H kay- 
sa sa Sidon at umabot sa T hanggang sa “agusang 
libis ng Ehipto” at Kades-barnea. Ang mga Filisteo, 
na hindi mga Canaanita (Gen 10:13, 14), ay nanira- 
han sa baybaying rehiyon sa T ng Kapatagan ng 
Saron, ngunit ito rin ay dating “ibinibilang” na lu- 
paing Canaanita. (Jos 13:3) Ang iba pang mga tri- 
bo, gaya ng mga Kenita (na ang isang pamilya ay 
iniuugnay sa Midian nang maglaon, Bil 10:29, Huk 
1:16) at mga Amalekita (nagmula kay Esau, Gen 
36:12) ay nanirahan din sa teritoryong ito.---Gen 
15:18-21, Bil 14:45. 

Hindi sinasabi ng Bibliya kung ang mga inapo ni 
Canaan ay kaagad na nandayuhan at namayan sa 
lupaing ito pagkatapos ng pangangalat mula sa Ba- 
bel (Gen 11:9) o kung sumama muna sila sa kara- 
mihan ng mga Hamita patungong Aprika at pagka- 
tapos ay bumalik pataas sa rehiyon ng Palestina. 
Gayunpaman, pagsapit ng 1943 B.C.E., nang lisa- 
nin ni Abraham ang Haran sa Padan-aram at mag- 
tungo siya sa lupaing iyon, namamayan na roon 
ang mga Canaanita, at si Abraham ay nagkaroon 
ng pakikipag-ugnayan kapuwa sa mga Amorita at 
mga Hiteo. (Gen 11:31: 12:5, 6; 13:7: 14:13, 23:2-20) 
Paulit-ulit na nangako ang Diyos na Jehova kay 
Abraham na ang kaniyang binhi, o mga inapo, 
ang magmamana ng lupaing iyon, at tinagubilinan 
siyang “libutin ang lupain sa buong haba niyaon 
at sa buong lapad niyaon.” (Gen 12:7: 13:14-17: 
15:7, 13-21, 17:8) Dahil sa pangakong ito at bilang 
paggalang sa sumpa ng Diyos, tiniyak ni Abraham 
na ang kaniyang anak na si Isaac ay hindi mag- 
aasawa ng isang babaing Canaanita.--Gen 24:1-4. 

Hindi pa gaanong marami ang naninirahan noon 
sa rehiyon kung kaya madaling nakapaglibot sa lu- 
pain si Abraham at, nang maglaon, sina Isaac at 


CANAAN 


Jacob dala ang kanilang malalaking bakahan at ka- 
wan. (Ihambing ang Gen 34:21.) Ipinakikita rin ng 
mga arkeolohikal na pagsusuri na kakaunti pa ang 
mga pamayanan noong panahong iyon, anupat ang 
karamihan sa mga bayan ay matatagpuan sa bay- 
bayin, sa rehiyon ng Dagat na Patay, sa Libis ng 
Jordan, at sa Kapatagan ng Jezreel. Tungkol sa Pa- 
lestina noong maagang bahagi ng ikalawang mi- 
lenyo B.C.E., sinabi ni W. F. Albright na ang mabu- 
rol na lupain, sa kalakhan, ay hindi pa tinatahanan 
ng nakapirming populasyon, kaya talagang tama 
ang sinasabi ng Bibliya na ang mga patriyarka ay 
nagpagala-gala sa mga burol ng gitnang Palestina 
at sa mga tuyong lupain sa timog, kung saan napa- 
kalawak pa ng lugar. (Archaeology of Palestine and 
the Bible, 1933, p. 131-133) Lumilitaw na ang Ca- 
naan ay nasa ilalim ng impluwensiya at pamumu- 
no ng mga Elamita (samakatuwid ay Semitiko) no- 
ong panahong iyon, gaya ng ipinakikita ng ulat ng 
Bibliya sa Genesis 14:1-7. 

Nagkampo sina Abraham, Isaac, at Jacob malapit 
sa mga bayan ng Sikem (Gen 12:6), Bethel at Ai 
(Gen 12:8), Hebron (Gen 13:18), Gerar (Gen 20:1), 
at Beer-sheba (Gen 22:19). Bagaman ang mga Ca- 
naanita ay waring hindi naman nagpakita ng ma- 
tinding poot sa mga patriyarkang Hebreo, proteksi- 
yon pa rin ng Diyos ang pangunahing dahilan kung 
bakit walang sumalakay sa kanila. (Aw 105:12-15) 
Sa gayon, pagkatapos daluhungin ng mga anak ni 
Jacob ang Hivitang lunsod ng Sikem, ang kalapit 
na mga lunsod ay sinapitan ng “pangingilabot sa 
Diyos" kung kaya “hindi nila hinabol ang mga anak 
ni Jacob.”--Gen 33:18, 34:2, 35:5. 

Ipinakikita ng sekular na kasaysayan na pinamu- 
nuan ng Ehipto ang Canaan sa loob ng mga dala- 
wang siglo bago ang pananakop ng mga Israelita. 
Sa loob ng yugtong iyon, ang mga mensahe (tina- 
tawag na Amarna Tablets) na ipinadala ng mga 
basalyong tagapamahala sa Sirya at Palestina sa 
mga paraon na sina Amenhotep II at Akhenaton 
ay nagpapahiwatig ng maraming hidwaan sa pa- 
gitan ng mga lunsod at ng pulitikal na intriga 
sa rehiyon. Noong panahong dumating ang Isra- 
el sa hanggahan nito (1473 B.C.E.), ang Canaan 
ay isang lupaing binubuo ng maraming estadong- 
lunsod o maliliit na kaharian, bagaman sa paanu- 
man ay nagkakaisa pa rin pagdating sa ugnayan ng 
mga tribo. Halos 40 taon ang kaagahan, nakita 
ng mga tiktik na nagsiyasat sa lupain na ito ay 
isang mabungang lupain at na ang mga lunsod nito 
ay matibay na nakukutaan.--Bil 13:21-29, iham- 
bing ang Deu 9:1, Ne 9:25. 

Ang Teritoryo ng mga Tribo ng Canaan. Sa 
11 tribong Canaanita (Gen 10:15-19), waring ang 
mga Amorita ang pangunahing tribo sa lupain. 


CANAAN 


(Tingnan ang AMORITA.) Bukod pa sa lupaing sina- 
kop nila sa S ng Jordan sa Basan at Gilead, ipinaki- 
kita ng ulat na maraming Amorita sa bulubundu- 
king lupain ng mismong Canaan, kapuwa sa H at 
sa T. (Jos 10:5; 11:3, 13:4) Maaaring ang pumapa- 
ngalawa sa kanila sa lakas ay ang mga Hiteo, na 
bagaman matatagpuan hanggang sa Hebron sa T 
noong panahon ni Abraham (Gen 23:19, 20), wa- 
ring nang maglaon ay pangunahin na silang masu- 
sumpungan sa dakong H, sa direksiyon ng Sirya. 
--Jos 1:4, Huk 1:23-26, 1Ha 10:29. 

Sa iba pang mga tribo, ang mga Jebusita, mga 
Hivita, at mga Girgasita ang sumunod na pinaka- 
madalas mabanggit noong panahon ng pananakop. 
Maliwanag na ang sentro ng mga Jebusita ay ang 
bulubunduking rehiyon sa palibot ng Jerusalem. 
(Bil 13:29: Jos 18:16, 28) Ang mga Hivita naman ay 
nakapangalat mula sa Gibeon sa T (Jos 9:3, 7) pa- 
taas hanggang sa paanan ng Bundok Hermon sa H. 
(Jos 11:3) Hindi sinasabi kung saan ang teritoryo 
ng mga Girgasita. 

Ang natitirang anim na tribo, ang mga Sidonio, 
mga Arvadita, mga Hamateo, mga Arkeo, mga Si- 
nita, at mga Zemarita, ay maaaring kabilang sa 
malawak na terminong “Canaanita” na madalas ga- 
mitin kaugnay ng espesipikong mga pangalan ng 
iba pang mga tribo, maliban kung ginagamit la- 
mang ang pananalitang ito upang tumukoy sa mga 
lunsod o mga grupo na binubuo ng halu-halong po- 
pulasyong Canaanita. (Exo 23:23, 34:11, Deu 7:1, 
Bil 13:29) Ang anim na tribong ito ay waring pa- 
ngunahin nang nasa H ng rehiyon na unang sina- 
kop ng mga Israelita at hindi espesipikong bina- 
banggit sa ulat ng pananakop. 

Pananakop ng Israel sa Canaan. (MGA MAPA, 
Tomo 1, p. 737, 738) Noong ikalawang taon pagka- 
tapos ng Pag-alis, tinangkang pasukin ng mga Isra- 
elita sa unang pagkakataon ang timugang mga 
hanggahan ng Canaan, ngunit wala sa kanila noon 
ang tulong ng Diyos, at natalo sila ng mga Canaa- 
nita at ng kaalyadong mga Amalekita. (Bil 14:42- 
45) Sa pagtatapos ng 40-ta6dng yugto ng pagpapa- 
gala-gala, muling umabante ang Israel papalapit sa 
mga Canaanita at sinalakay sila ng hari ng Arad sa 
Negeb, ngunit sa pagkakataong ito ay natalo ang 
mga hukbong Canaanita, at ang kanilang mga lun- 
sod ay winasak. (Bil 21:1-3) Ngunit pagkatapos ng 
tagumpay na ito, hindi sumalakay ang mga Israe- 
lita mula sa T kundi lumigid sila upang makalapit 
mula sa S. Dahil dito, nakalaban nila ang Amori- 
tang mga kaharian nina Sihon at Og, at dahil sa 
pagkatalo ng mga haring ito, napasailalim ng kon- 
trol ng Israel ang buong Basan at Gilead, kasama 
ang 60 lunsod na may “mataas na pader, mga pin- 
to at halang” sa Basan pa lamang. (Bil 21:21-35, 


474 


Deu 2:26-3:10) Ang pagkatalo ng makapangyari- 
hang mga haring ito ay nakapagpahina sa mga ka- 
hariang Canaanita sa K ng Jordan, at ang sumunod 
na makahimalang pagtawid ng bansang Israel sa 
natuyong Ilog Jordan ay naging dahilan upang 
‘magsimulang matunaw ang mga puso ng mga 
Canaanita. Dahil dito, hindi sinalakay ng mga Ca- 
naanita ang kampo ng mga Israelita sa Gilgal no- 
ong panahong nagpapagaling ang marami sa mga 
lalaking Israelita matapos silang tuliin at noong su- 
munod na pagdiriwang ng Paskuwa.--Jos 2:9-11, 
5:1-11. 

Palibhasa'y nakasasalok na ng saganang tubig sa 
Jordan at nakakukuha na ng panustos na pagkain 
mula sa nasakop na rehiyon sa S ng Jordan, ang 
mga Israelita sa Gilgal ay mayroon nang angkop na 
sentro na mula roon ay masasakop nila ang lupain. 
Una nilang pinuntirya ang kalapit at nakabungad na 
lunsod ng Jerico, na mahigpit na nakasara noon, at 
ang matitibay na pader nito ay bumagsak dahil sa 
kapangyarihan ni Jehova. (Jos 6:1-21) Pagkatapos 
ay umahon ang sumasalakay na mga hukbo sa taas 
na mga 1,000 m (3,300 piye) patungo sa bulubun- 
duking rehiyon sa H ng Jerusalem at, matapos du- 
manas muna ng pagkatalo, binihag nila ang Ai at si- 
nunog ito. (Jos 7:1-5: 8:18-28) Samantalang ang 
mga kahariang Canaanita sa buong lupain ay bu- 
mubuo ng isang malaking koalisyon upang pala- 
yasin ang mga Israelita, sinikap naman ng ilang 
Hivitang lunsod na makipagpayapaan sa Israel sa 
pamamagitan ng isang mapanlinlang na pakana. 
Maliwanag na ang paghiwalay na ito ng Gibeon at 
ng tatlo pang kalapit na lunsod ay itinuring ng iba 
pang mga kahariang Canaanita bilang pagtataksil 
na nagsasapanganib sa pagkakaisa ng buong 'ligang 
Canaanita.” Dahil dito, limang haring Canaanita ang 
nagkaisang makipaglaban, hindi sa Israel, kundi sa 
Gibeon, ngunit magdamag na humayo ang mga 
hukbong Israelita sa pangunguna ni Josue upang 
iligtas ang kinukubkob na lunsod. Upang matalo ni 
Josue ang limang sumasalakay na hari, makahima- 
lang nagpaulan ang Diyos ng malalaking batong 
graniso at pinangyari rin niyang maantala ang pag- 
lubog ng araw.---Jos 9:17, 24, 25; 10:1-27. 

Pagkatapos ay dumaluhong ang matagumpay na 
mga hukbong Israelita sa buong timugang kalahati- 
an ng Canaan (maliban sa Kapatagan ng Filistia), 
anupat nilupig ang mga lunsod ng Sepela, ng bulu- 
bunduking pook, at ng Negeb, pagkatapos ay buma- 
lik sila sa kanilang kampo sa Gilgal sa tabi ng Jor- 
dan. (Jos 10:28-43) Sinimulan namang pisanin ng 
mga Canaanitang mula sa hilaga sa ilalim ng pa- 
ngunguna ng hari ng Hazor ang kanilang mga ka- 
wal at mga karong pandigma, anupat pinagsama- 
sama ang kanilang mga hukbo sa tabi ng tubig ng 


475 


Merom, sa H ng Dagat ng Galilea. Ngunit biglaang 
sumalakay sa kompederasyong Canaanita ang huk- 
bo ni Josue at itinaboy ang mga ito, pagkatapos ay 
binihag nila ang mga lunsod ng mga ito hanggang 
sa Baal-gad sa H sa paanan ng Bundok Hermon. (Jos 
11:1-20) Maliwanag na ang kampanya ay sumaklaw 
ng mahaba-habang yugto ng panahon at sinundan 
ng isa pang paglusob sa bulubunduking pook sa T, 
anupat pinuntirya ng pagsalakay na ito ang malahi- 
ganteng mga Anakim at ang kanilang mga lunsod. 
--Jos 11:21, 22, tingnan ang ANAKIM, MGA. 

Noon ay mga anim na taon na ang nakararaan 
buhat nang magsimula ang labanan. Naisagawa na 
ang kalakhang bahagi ng pananakop sa Canaan, at 
naigupo na ang lakas ng mga tribong Canaanita, sa 
gayon ay maaari nang simulan ang pamamahagi ng 
lupain sa mga tribo ng Israel. (Tingnan ang HANG- 
GANAN.) Gayunman, hindi pa nasusupil ang ilang re- 
hiyon, kabilang na ang malalaking bahagi gaya ng 
teritoryo ng mga Filisteo, na bagaman hindi mga 
Canaanita ay mga nang-agaw rin ng lupaing ipina- 
ngako sa mga Israelita, ang teritoryo ng mga Gesu- 
rita (ihambing ang 1Sa 27:3), ang teritoryo mula sa 
lupain sa palibot ng Sidon pataas sa Gebal (Byblos): 
at ang buong rehiyon ng Lebanon (Jos 13:2-6). Bu- 
kod sa mga ito, may maliliit na grupo ng kalaban na 
nakapangalat sa buong lupain, na ang ilan ay nabi- 
hag nang maglaon ng nakasasakop na mga tribo 
ng Israel, samantalang ang iba ay nanatiling di- 
nasasakop o pinahintulutang manatili at puwersa- 
hang pinagtrabaho ng mga Israelita.---Jos 15:13-17, 
16:10, 17:11-13, 16-18, Huk 1:17-21, 27-36. 

Bagaman napakarami sa mga Canaanita ang na- 
kaligtas sa kalakhang bahagi ng pananakop at tu- 
mangging magpasupil, masasabi pa rin na “ibinigay 
ni Jehova sa Israel ang buong lupain na isinumpa ni- 
yang ibibigay sa kanilang mga ninuno,” na binigyan 
niya sila ng “kapahingahan sa buong palibot,” at na 
“walang isa mang pangako ang nabigo sa lahat ng 
mabuting pangako na binitiwan ni Jehova sa sam- 
bahayan ng Israel: ang lahat ay nagkatotoo.” (Jos 
21:43-45) Sa buong palibot ng mga Israelita, ang 
mga kaaway na bayan ay pinanghinaan ng loob at 
hindi na naging malubhang banta sa kanilang kati- 
wasayan. Sinabi ng Diyos noong una na “unti-unti” 
niyang palalayasin ang mga Canaanita upang hindi 
dumami ang mababangis na hayop kapag biglang 
natiwangwang ang lupain. (Exo 23:29, 30, Deu 7:22) 
Sa kabila ng mas mahuhusay na kasangkapang pan- 
digma ng mga Canaanita, kasama na ang mga ka- 
rong pandigma na may mga lingkaw na bakal, ang 
anumang pagkabigo ng mga Israelita nang dakong 
huli na makuha ang ilang lugar ay hindi maisisisi 
kay Jehova dahil sa anumang pagkabigo niya na tu- 
parin ang kaniyang pangako. (Jos 17:16-18: Huk 
4:13) Sa halip, ipinakikita ng ulat na ang iilang pag- 


CANAAN 


katalo ng mga Israelita ay dahil sa kanilang kawa- 
lang-katapatan.--Bil 14:44, 45: Jos 7:1-12. 


Bakit itinalaga ni Jehova sa pagkalipol 
ang mga Canaanita? 


Ipinakikita ng ulat ng kasaysayan na ang mga po- 
pulasyon ng mga Canaanitang lunsod na nilupig ng 
mga Israelita ay lubusang nilipol. (Bil 21:1-3, 34, 35, 
Jos 6:20, 21: 8:21-27: 10:26-40: 11:10-14) Dahil dito, 
sinasabi ng ilang kritiko na ang Hebreong Kasulatan, 
o “Matandang Tipan,” ay lipos ng espiritu ng kalupi- 
tan at walang-taros na pagpatay. Gayunman, mali- 
wanag na ang usaping nasasangkot ay ang pagkila- 
la o hindi pagkilala sa soberanya ng Diyos sa lupa at 
sa mga tumatahan dito. Ibinigay niya sa “binhi ni 
Abraham’ ang karapatang manirahan sa lupain ng 
Canaan, anupat ginawa iyon sa pamamagitan ng 
isang pinanumpaang tipan. (Gen 12:5-7: 15:17-21, 
ihambing ang Deu 32:8, Gaw 17:26.) Ngunit higit pa 
sa basta pagpapalayas o pagtataboy sa mga nanini- 
rahan noon sa lupaing iyon ang nilayon ng Diyos. 
Nasasangkot din ang kaniyang karapatang gumanap 
bilang “Hukom ng buong lupa” (Gen 18:25) at mag- 
talaga ng sentensiyang kamatayan sa mga masu- 
sumpungang karapat-dapat dito, gayundin ang ka- 
niyang karapatang ipatupad ang gayong utos. 

Ang pagiging makatarungan ng makahulang 
sumpa ng Diyos kay Canaan ay lubusang pinatuna- 
yan ng mga kalagayang umiral sa Canaan noong 
panahon ng pananakop ng Israel. Pinahintulutan ni 
Jehova na lumipas ang 400 taon mula noong pana- 
hon ni Abraham upang 'ang kamalian ng mga Amo- 
rita ay malubos.” (Gen 15:16) Ang isang malinaw na 
pahiwatig ng kasamaang nakikita na noon sa mga 
Canaanita ay ang mga Hiteong asawa ni Esau, na 
“naging sanhi ng kapaitan ng espiritu para kay Isaac 
at kay Rebeka” anupat si Rebeka ay 'namuhi sa ka- 
niyang buhay dahil sa kanila.” (Gen 26:34, 35: 27:46) 
Noong sumunod na mga siglo, ang Canaan ay natig- 
mak ng karima-rimarim na idolatriya, imoralidad, at 
pagbububo ng dugo. Labis-labis ang kabuktutan ng 
relihiyong Canaanita, anupat maliwanag na ang ka- 
nilang “mga sagradong poste” at “mga sagradong 
haligi” ay mga sagisag ng ari ng lalaki, at marami sa 
mga ritwal sa kanilang “matataas na dako” ay nag- 
sasangkot ng labis-labis na pagpapakasasa sa sekso 
at kahalayan. (Exo 23:24: 34:12, 13: Bil 33:52, Deu 
7:5) Ang insesto, sodomiya, at bestiyalidad ay baha- 
gi ng 'ginagawa sa lupain ng Canaan' na nagparumi 
sa lupain at dahil sa kamaliang iyon ay “isusuka ng 
lupain ang mga tumatahan sa kaniya.” (Lev 18:2-25) 
Kasama rin sa karima-rimarim na mga gawain ng 
mga Canaanita ang mahika, panggagayuma sa pa- 
mamagitan ng engkanto, espiritismo, at paghahain 
ng kanilang mga anak sa apoy.---Deu 18:9-12. 


CANAAN 


476 


MA 


Mga sagradong haligi (stela) at isang mesa para 
sa paghahandog na natagpuan sa Hazor. Ang 
inskripsiyon sa stela sa gitna ay maaaring 
sumasagisag sa isang pakiusap sa diyos-buwan 


Si Baal ang pinakaprominente sa mga bathalang 
sinasamba ng mga Canaanita. (Huk 2:12, 13; iham- 
bing ang Huk 6:25-32, 1Ha 16:30-32.) Ang mga di- 
yosa ng Canaan na sina Astoret (Huk 2:13, 10:6, 1Sa 
7:3,4), Asera, at Anat ay inilalarawan sa isang teks- 
tong Ehipsiyo bilang mga inang-diyosa at mga sag- 
radong patutot na nananatiling birhen (sa literal, 
“ang mga dakilang diyosa na naglilihi ngunit hindi 
nagsisilang”). Lumilitaw na ang pagsamba sa kanila 
ay laging nauugnay sa paglilingkod ng mga patutot 
sa templo. Ang mga diyosang ito ay sumagisag, 
hindi lamang sa matinding seksuwal na pagnanasa, 
kundi pati sa sadistikong karahasan at pakikipagdig- 
ma. Kaya naman ang diyosang si Anat ay inilalara- 
wan sa Epiko ni Baal mula sa Ugarit bilang nagpa- 
pangyari ng lansakang pagpatay sa mga lalaki at 
pagkatapos ay ipinapalamuti sa kaniyang sarili ang 
nakabiting mga ulo at ikinakabit sa kaniyang paha 
ang mga kamay ng mga lalaki habang tuwang-tuwa 
siyang nagtatampisaw sa kanilang dugo. Ang mga 
pigurin ng diyosang si Astoret na natuklasan sa Pa- 
lestina ay wangis ng isang babaing hubad na labis 
na pinalaki ang mga sangkap sa sekso. Tungkol sa 
kanilang pagsamba sa ari ng lalaki, ang arkeologong 
si W. F. Albright ay nagsabi: “Sa kasukdulan nito, 
... ang erotikong aspekto ng kanilang kulto ay na- 
kalubog na sa napakaruming kalagayang panlipu- 
nan.”--- Archaeology and the Religion of Israel, 1968, 
p. 76, 77: tingnan ang ASTORET, BAAL Blg. 4. 

Ang isa pa sa kanilang kasuklam-suklam na mga 
gawain ay ang paghahain ng kanilang mga anak. 


Ayon kay Merrill F. Unger: “Natuklasan sa mga pag- 
huhukay sa Palestina ang mga bunton ng abo at labi 
ng mga kalansay ng mga sanggol sa mga sementer- 
yo sa palibot ng mga altar ng mga pagano, na nag- 
papahiwatig na laganap noon ang malupit at kasuk- 
lam-suklam na gawaing ito.” (Archaeology and the 
Old Testament, 1964, p. 279) Ang Halley's Bible 
Handbook (1964, p. 161) ay nagsabi: “Ang mga Ca- 
naanita ay sumamba, sa pamamagitan ng imoral na 
pagpapakasasa, bilang isang relihiyosong ritwal, sa 
harap ng kanilang mga diyos, at pagkatapos, sa pa- 
mamagitan ng pagpaslang sa kanilang mga panga- 
nay na anak, bilang hain sa mga diyos ding ito. 
Sa kalakhang bahagi, waring ang lupain ng Canaan 
ay naging parang Sodoma at Gomorra sa pamban- 
sang lawak. . . . May karapatan pa bang umiral ang 
isang sibilisasyon na gayon katindi ang karumihan 
at kalupitan? . . . Pinagtatakhan ng mga arkeolo- 
gong naghuhukay sa mga guho ng mga Canaani- 
tang lunsod kung bakit hindi sila pinuksa ng Diyos 
nang mas maaga.”--LARAWAN, Tomo 1, p. 739. 
Ginamit ni Jehova ang kaniyang karapatan bilang 
soberano upang maglapat ng hatol na kamatayan sa 
balakyot na mga tao ng buong lupa noong panahon 
ng pangglobong Baha, ginawa rin niya iyon may ki- 
nalaman sa buong Distrito ng mga lunsod ng Sodo- 
ma at Gomorra dahil sa “malakas na sigaw ng pag- 
daing tungkol sa kanila at sa kanilang napakabigat 
na kasalanan (Gen 18:20, 19:13): inilapat niya ang 
hatol na pagkapuksa sa mga hukbong militar ni Pa- 
raon sa Dagat na Pula, nilipol din niya ang mga 
sambahayan ni Kora at ng iba pang mga rebelde 
sa gitna ng mga Israelita mismo. Sa nabanggit na 
mga kaso, likas na mga puwersa ang ginamit ng 
Diyos upang isagawa ang pagpuksa. Sa kabilang pa- 


477 


nig, ang mga Israelita naman ang binigyan ni Jeho- 
va ng sagradong tungkulin na maging pangunahing 
mga tagapaglapat ng kaniyang hatol, sa patnubay 
ng kaniyang anghelikong mensahero at sa tulong ng 
walang-kapantay na kapangyarihan ng Diyos. (Exo 
23:20-23, 27, 28; Deu 9:3, 4: 20:15-18, Jos 10:42) 
Gayunpaman, ang naging resulta nito sa mga Cana- 
anita ay walang ipinagkaiba sa magiging resulta 
kung pinili ng Diyos na puksain sila sa pamamagi- 
tan ng baha, maapoy na pagsabog, o lindol, at baga- 
man mga tao ang ginamit upang patayin ang mga 
taong hinatulan, kahit waring di-kaayaaya ang ka- 
nilang atas, walang alinlangang tama pa rin ang 
paglipol na itinalaga ng Diyos. (Jer 48:10) Sa pama- 
magitan ng paggamit sa mga taong iyon, na naki- 
paglaban sa “pitong bansa na higit na matao at ma- 
kapangyarihan” kaysa sa kanila, ang kapangyarihan 
ni Jehova ay napadakila at ang kaniyang pagka- 
Diyos ay napatunayan.---Deu 7:1: Lev 25:38. 

Salig sa napakatibay na ebidensiya, alam ng mga 
Canaanita na ang Israel ang piling bayan at kasang- 
kapan ng Diyos. (Jos 2:9-21, 24: 9:24-27) Gayun- 
man, maliban kay Rahab at sa kaniyang pamilya at 
sa mga lunsod ng mga Gibeonita, yaong mga itina- 
laga sa pagkapuksa ay hindi humiling na kaawaan 
sila ni sinamantala man nila ang pagkakataong tu- 
makas, kundi sa halip ay pinili nilang magmatigas 
at maghimagsik laban kay Jehova. Hindi niya sila 
pinilit na magpasakop sa kaniyang ipinahayag na 
kalooban kundi, sa halip, 'hinayaan niyang magpa- 
kasutil ang kanilang mga puso anupat nagdekla- 
ra sila ng digmaan laban sa Israel, nang sa gayon ay 
maitalaga niya sila sa pagkapuksa, upang hindi sila 
tumanggap ng anumang paglingap, kundi malipol 
nga niya sila” bilang paglalapat ng kaniyang kahatu- 
lan laban sa kanila.---Jos 11:19, 20. 

May-katalinuhang “hindi inalis ni Josue ang isa 
mang salita sa lahat ng iniutos ni Jehova kay Moi- 
ses” may kinalaman sa pagpuksa sa mga Canaani- 
ta. (Jos 11:15) Ngunit hindi lubusang sumunod ang 
bansang Israel sa kaniyang mahusay na pangu- 
nguna. Hindi nila lubusang inalis ang pinagmumu- 
lan ng karumihan ng lupain. Dahil may mga Cana- 
anita pa rin sa gitna nila, nahawahan ang Israel ng 
kanilang mga gawain, anupat tiyak na naging san- 
hi ito ng mas maraming kamatayan (bukod pa sa 
krimen, imoralidad, at idolatriya) kaysa sa bilang 
ng mamamatay kung may-katapatan sanang sinu- 
nod ang itinalagang paglipol sa lahat ng Canaani- 
ta. (Bil 33:55, 56, Huk 2:1-3, 11-23, Aw 106:34-43) 
Binabalaan ni Jehova ang mga Israelita na ang ka- 
niyang katarungan at mga kahatulan ay walang 
itatangi at na kung ang mga Israelita ay magkaka- 
roon ng kaugnayan sa mga Canaanita, makikipag- 
asawa sa mga ito, makikibahagi sa relihiyon ng 
mga ito, at susunod sa relihiyosong mga kaugalian 


CANAAN 


at buktot na mga gawain ng mga ito, tiyak na ita- 
talaga rin sila sa pagkalipol at sila rin ay isusu- 
ka mula sa lupain.'—Exo 23:32, 33, 34:12-17, Lev 
18:26-30, Deu 7:2-5, 25, 26. 

Sinasabi sa Hukom 3:1, 2 na hinayaan ni Jehova 
na manatili ang ilan sa mga bansang Canaanita 
“upang sa pamamagitan nila ay masubok ang Isra- 
el, samakatuwid ay lahat niyaong mga hindi pa na- 
karanas ng alinman sa mga digmaan sa Canaan, 
iyon ay upang magkaroon lamang ng karanasan 
ang mga salinlahi ng mga anak ni Israel, anupat 
maturuan sila ng pakikipagdigma, samakatuwid ay 
yaon lamang mga hindi pa nakaranas ng gayong 
mga bagay noong una.” Hindi ito salungat sa mas 
naunang pananalita (Huk 2:20-22) na pinahintulu- 
tan ni Jehova na manatili ang mga bansang ito da- 
hil sa kawalang-katapatan ng Israel at upang “ma- 
subok ang Israel, kung sila ba ay magiging mga 
tagapag-ingat ng daan ni Jehova.” Sa halip, kaayon 
ito ng dahilang iyon at ipinakikita nito na sa gayong 
paraan, ang darating na mga salinlahi ng mga Isra- 
elita ay magkakaroon ng pagkakataong magpama- 
las ng kanilang pagsunod sa mga utos ng Diyos may 
kinalaman sa mga Canaanita, anupat inilalagay sa 
pagsubok ang kanilang pananampalataya manga- 
nib man ang kanilang buhay sa digmaan upang pa- 
tunayang masunurin sila. 

Dahil sa lahat ng nabanggit, maliwanag na hindi 
makatuwiran ang opinyon ng ilang kritiko ng Bibli- 
ya na ang pagpuksa ng Israel sa mga Canaanita ay 
hindi kaayon ng diwa ng Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan, gaya ng makikita kung paghahambingin 
ang Mateo 3:7-12, 22:1-7: 23:33, 25:41-46, Marcos 
12:1-9, Lucas 19:14, 27; Roma 1:18-32, 2 Tesalonica 
1:6-9: 2:3; at Apocalipsis 19:11-21. 

Kasaysayan Nang Dakong Huli. Pagkatapos 
ng pananakop sa Canaan, ang kalagayan sa pagi- 
tan ng mga Canaanita at mga Israelita ay unti- 
unting naging mapayapa, bagaman ikinapinsala ito 
ng Israel. (Huk 3:5, 6, ihambing ang Huk 19:11-14.) 
Pansamantalang pinamunuan ang mga Israelita ng 
sunud-sunod na mga tagapamahalang Siryano, Mo- 
abita, at Filisteo, ngunit noong panahon ni Jabin, ti- 
natawag na “hari ng Canaan,” muling nagkaroon ng 
sapat na lakas ang mga Canaanita upang masupil 
ang Israel sa loob ng 20 taon. (Huk 4:2, 3) Pagkata- 
pos ng lubos na pagkatalo ni Jabin sa kamay ni Ba- 
rak, ang mga suliranin ng Israel bago sila maging 
isang kaharian ay pangunahin nang nanggaling sa 
mga di-Canaanita--mga Midianita, mga Ammoni- 
ta, at mga Filisteo. Gayundin noong panahon ni Sa- 
muel, sa mga tribong Canaanita, tanging ang mga 
Amorita ang binanggit. (1Sa 7:14) Pinalayas ni Ha- 
ring David ang mga Jebusita mula sa Jerusalem 
(2Sa 5:6-9), ngunit ang kaniyang malalaking kam- 
panya ay laban sa mga Filisteo, mga Ammonita, 


CANAAN 


mga Moabita, mga Edomita, mga Amalekita, at mga 
Siryano. Kaya ang mga Canaanita, bagaman may- 
roon pang mga lunsod at lupain sa teritoryo ng Is- 
rael (2Sa 24:7, 16-18), ay maliwanag na hindi na 
banta sa pakikipagdigma. Dalawang Hiteong man- 
dirigma ang binabanggit na kabilang sa hukbong 
pandigma ni David.-- 1Sa 26:6, 2Sa 23:39. 

Noong panahon ng pamamahala ni Solomon, pu- 
wersahan niyang pinagtrabaho ang mga nalabi ng 
mga tribong Canaanita sa kaniyang maraming pro- 
yekto (1Ha 9:20, 21), anupat ang kaniyang gawa- 
ing pagtatayo ay umabot hanggang sa Canaanitang 
lunsod ng Hamat sa malayong hilaga. (2Cr 8:4) 
Ngunit nang maglaon, ang kaniyang mga asawang 
Canaanita ang naging isang dahilan ng pagbagsak 
ni Solomon, ng pagkawala ng kalakhang bahagi ng 
kaharian para sa kaniyang tagapagmana, at ng pag- 
sama ng relihiyon ng bansa. (1Ha 11:1, 13, 31-33) 
Mula noong paghahari ni Solomon (1037-998 B.C.E.) 
hanggang sa pamamahala ni Jehoram ng Israel 
(mga 917-905 B.C.E.), waring tanging ang mga Hi- 
teo ang nanatiling prominente at malakas bilang 
isang tribo, bagaman maliwanag na sila'y nasa da- 
kong H ng teritoryo ng Israel at karatig ng Sirya 
o nasa loob nito.---1Ha 10:29, 2Ha 7:6. 

Ang pakikipag-asawa sa mga Canaanita ay isang 
suliranin pa rin sa pinabalik na mga Israelita pagka- 
tapos ng pagkatapon sa Babilonya (Ezr 9:1, 2), ngu- 
nit ang mga kahariang Canaanita, kabilang na ya- 
ong sa mga Hiteo, ay maliwanag na naglaho dahil 
sa pananalakay ng Sirya, Asirya, at Babilonya. Nang 
maglaon, ang terminong “Canaan” ay pangunahin 
nang tumukoy sa Fenicia, gaya sa hula ni Isaias may 
kinalaman sa Tiro (Isa 23:1, 11, tlb sa Rbis) at sa 
kaso ng babaing “taga-Fenicia” (sa literal, “Canaani- 
ta” [sa Gr., Kha-'nanai'a]) mula sa rehiyon ng Tiro at 


Sidon na lumapit kay Jesus.---Mat 15:22, tlb sa Rbi8, 


ihambing ang Mar 7:26. 

Komersiyal at Heopulitikal na Kahalagahan. 
Ang Canaan ay nagsilbing isang tulay na lupa, ya- 
mang ang Ehipto ay ikinonekta nito sa Asia at, par- 
tikular na, sa Mesopotamia. Bagaman ang ekono- 
miya ng bansa ay pangunahin nang agrikultural, 
nakipagkalakalan din ang mga tao roon. Ang mga 
daungang lunsod ng Tiro at Sidon ay naging maha- 
halagang sentro ng kalakalan na may mga pangkat 
ng mga barko na bantog sa lahat ng dako ng daig- 
dig noon. (Ihambing ang Eze 27.) Kaya noon pa 
mang panahon ni Job, ang salitang “Canaanita” 
ay singkahulugan na ng “negosyante” at isinasalin 
nang gayon. (Job 41:6, Zef 1:11: pansinin din ang 
pagtukoy sa Babilonya bilang “lupain ng Canaan,” 
Eze 17:4, 12.) Ang Canaan ay nasa isang lubhang 
estratehikong dako sa Fertile Crescent at naging 
puntirya ng malalaking imperyo ng Mesopotamia, 
Asia Minor, at Aprika na naghangad na kumontrol 


478 


sa daanang militar at sa daloy ng mga kalakal na 
dumaraan sa Canaan. Samakatuwid, nang ilagay ng 
Diyos ang kaniyang piling bayan sa lupaing ito, ti- 
yak na nakatawag iyon ng pansin ng mga bansa at 
nagkaroon ng malawakang mga epekto; sa diwang 
heograpiko, at lalong mahalaga sa diwang relihiyo- 
so, ang mga Israelita ay masasabing nananahanan 
“sa gitna ng lupa. ”--Eze 38:12. 

Wika. Bagaman maliwanag na ipinakikita ng 
rekord ng Bibliya na ang mga Canaanita ay Hamiti- 
ko, sinasabi ng karamihan sa mga reperensiyang 
akda na sila ay lahing Semitiko. Ang klasipikasyong 
ito ay batay sa katibayan na nagsasalita ng isang wi- 
kang Semitiko ang mga Canaanita. Ang katibayang 
pinakamadalas gamitin ay ang maraming teksto na 
natagpuan sa Ras Shamra (Ugarit) na nakasulat sa 
isang Semitikong wika o diyalekto at itinuturing na 
mula pa noong ika-14 na siglo B.C.E. Gayunman, lu- 
militaw na ang Ugarit ay nasa labas ng mga hang- 
ganan ng Canaan na binabanggit sa Bibliya. Isang 
artikulo ni A. F. Rainey sa The Biblical Archaeologist 
(1965, p. 105) ang nagsabi na sa mga saligang etni- 
ko, pulitikal, at, malamang, lingguwistika “maliwa- 
nag na ngayon na ang Ugarit ay maling tawaging 
isang “Canaanitang' lunsod.” Nagbigay siya ng higit 
pang katibayan upang ipakitang “ang Ugarit at ang 
lupain ng Canaan ay magkahiwalay at magkaibang 
pulitikal na pamahalaan.” Samakatuwid, ang mga 
tapyas na iyon ay hindi mapagbabatayan upang ma- 
tukoy ang wika ng mga Canaanita. 

Marami sa Amarna Tablets na natagpuan sa 
Ehipto ang talagang nanggaling sa mga lunsod na 
nasa loob mismo ng Canaan, at ang mga tapyas na 
ito, na nauna pa sa pananakop ng Israel, ay pangu- 
nahin nang nakasulat sa cuneiform na Babilonyo, 
isang wikang Semitiko. Gayunman, ito ang wikang 
diplomatiko ng buong Gitnang Silangan noong pa- 
nahong iyon, anupat ginamit iyon maging sa pagli- 
ham sa korte ng Ehipto. Kaya naman dapat pansinin 
ang sinabi sa The Interpreter's Dictionary of the Bi- 
ble (inedit ni G. A. Buttrick, 1962, Tomo 1, p. 495) 
na “ang Amarna Letters ay naglalaman ng katiba- 
yang sumusuhay sa opinyon na may di-Semitikong 
mga etnikong grupo na namayan sa Palestina at Sir- 
ya sa isang maagang panahon, sapagkat marami sa 
mga liham na ito ang kakikitaan ng malinaw na 
impluwensiya ng mga wikang di-Semitiko.” (Amin 
ang italiko.) Ang totoo ay hindi pa rin tiyak kung 
ano ang orihinal na wika na ginamit ng mga unang 
tumahan sa Canaan. 

Gayunman, totoo na waring ipinakikita ng mis- 
mong ulat ng Bibliya na si Abraham at ang kaniyang 
mga inapo ay nakipag-usap sa mga tao ng Canaan 
at hindi nangailangan ng tagapagsalin, at mapapan- 
sin din na, bagaman ginamit sa ulat ang ilang di- 
Semitikong pangalan ng mga lugar, ang karamihan 


479 


ng mga bayan at lunsod na nabihag ng mga Israeli- 
ta ay mayroon nang pangalang Semitiko. Gayun- 
man, ang mga haring Filisteo noong panahon ni Ab- 
raham, at maliwanag na noon ding panahon ni 
David, ay tinawag na “Abimelec” (Gen 20:2, 21:32; 
Aw 34:Sup), isang pangalan (o titulo) na tunay na 
ang mga Filisteo ay lahing Semitiko. Kaya lumilitaw 
na ang wika ng mga tribong Canaanita, sa paglipas 
ng maraming siglo mula noong guluhin ang mga 
wika sa Babel (Gen 11:8, 9), ay waring nagbago mula 
sa kanilang orihinal na wikang Hamitiko tungo sa 
isang wikang Semitiko. Maaaring ito ay dahil sa ka- 
nilang malapit na pakikipagsamahan sa mga tao ng 
Sirya na nagsasalita ng Aramaiko, resulta ng pamu- 
muno ng Mesopotamia sa loob ng ilang panahon, 
o dulot ng iba pang kadahilanan na hindi alam 
sa ngayon. Ang gayong pagbabago ay katulad ng 
nangyari sa ibang mga sinaunang bansa. Halim- 
bawa, bagaman ang sinaunang mga Persiano ay 
nagmula sa angkang Indo-Europeo (Japetiko), nang 
maglaon ay gumamit sila ng wika at sulat na Semi- 
tikong Arameano. 

Ang “wika ng Canaan” na tinutukoy sa Isaias 
19:18 ay Hebreo, ang pangunahing wika sa lupain 
noong panahong iyon (ikawalong siglo B.C.E.). 


CANANEO [mula sa Aramaiko, nangangahu- 
lugang “Panatiko, Masigasig"]. Isang katawagang 
ibinansag sa apostol na si Simon upang ipakitang 
iba siya sa apostol na si Simon Pedro. (Mat 10:4; Mar 
3:18) Ipinapalagay na ang terminong “Cananeo” ay 
nagmula sa Aramaiko at lumilitaw na katumbas ng 
salitang Griego na zel0tes” na nangangahulugang 
“panatiko, masigasig.”--Luc 6:15; Gaw 1:13. 


CANDACE. Isang reyna ng Etiopia: ang kani- 
yang ingat-yaman ay naging Kristiyano. (Gaw 8:27) 
Ang “Candace,” tulad ng “Paraon” at “Cesar,” ay iti- 
nuturing na isang titulo sa halip na isang espesipi- 
kong personal na pangalan. Ginamit ng sinaunang 
mga manunulat, kabilang na sina Strabo, Pliny na 
Nakatatanda, at Eusebius, ang katawagang ito bi- 
lang pagtukoy sa mga reyna ng Etiopia. Isinulat ni 
Pliny na Nakatatanda (mga 23-79 C.E.) na “ang ba- 
yan [ng Meroë, kabisera ng sinaunang Etiopia] ay 
may lilang gusali. Sinabi nilang pinamamahalaan ito 
ng isang babae, si Candace, isang pangalan na itina- 
wag sa magkakasunod na reyna sa loob ng mara- 
ming taon.”--- Natural History, VI, XXXv, 186. 


CAPADOCIA. Noong mga araw ng mga apos- 
tol, ang Capadocia ay isang malaking rehiyon sa git- 
na ng silanganing bahagi ng Asia Minor. Karaniwa'y 
malamig ang klima rito at madalang ang kakahuyan. 
Ito'y nasa isang talampas na ang kalakhang bahagi 


CAPERNAUM 


ay may taas na 900 m (3,000 piye). Ang mga hang- 
ganan nito ay nagbagu-bago sa buong kasaysayan, 
ngunit sa pangkalahatan, ang mga ito ay ang Ponto 
sa H, ang Galacia at ang Licaonia sa K, ang Cilicia at 
ang Kabundukan ng Taurus sa T, at ang Armenia at 
ang itaas na bahagi ng Ilog Eufrates sa S. Karaniwan 
dito ang malawakang pagpapastol ng mga tupa, at 
marami ring baka at maiinam na kabayo. Trigo ang 
pangunahing produktong butil. 

Sa ilalim ni Ciro, ang Capadocia ay ginawang ba- 
hagi ng Imperyo ng Persia at ang orihinal na rehi- 
yon ay pinaghatian ng mga satrapa ng Ponto at ng 
Capadocia. Noong panahon ng Seleucidong dinasti- 
ya ng Sirya, pinahintulutang mamahala rito ang 
mga sakop na hari. Winakasan ito ni Emperador Ti- 
berio ng Roma noong 17 C.E., at ang Capadocia ay 
naging isang Romanong probinsiya na nasa ilalim 
ng pangangasiwa ng isang prokurador. Pinalaki ni 
Vespasian ang probinsiya noong 70 C.E. at isinama 
ito sa Armenia, sa gayo'y naging isang panguna- 
hing probinsiya sa hanggahan sa Silangan. Naging 
mahalaga ang lokasyon ng Capadocia dahil sa mga 
daang bumabagtas sa rehiyong ito, anupat ang isa 
ay mula sa Tarso sa Mediteraneo at dumaraan sa 
puwang sa Kabundukan ng Taurus na kilala bilang 
Cilician Gates, pagkatapos ay tumatawid ng Capado- 
cia patungo sa probinsiya ng Ponto, at hanggang sa 
mga daungan sa Dagat na Itim. 

Maliwanag na ang mga katutubo ng Capadocia ay 
mga Aryanong nagmula sa angkang Japetiko, ngu- 
nit pagsapit ng ikalawang siglo B.C.E. ay nagkaroon 
na ng mga pamayanang Judio roon. Kabilang sa 
mga presente sa Jerusalem noong Pentecostes ng 
33 C.E. ang mga Judiong nagmula sa Capadocia. 
(Gaw 2:9) Malamang na dahil dito kung kaya maa- 
gang lumaganap sa Capadocia ang Kristiyanismo, at 
kabilang ang mga Kristiyanong taga-Capadocia sa 
mga pinatungkulan ni Pedro ng kaniyang unang li- 
ham.--IPe 1:1. 


CAPERNAUM [mula sa Heb., nangangahulu- 
gang “Nayon ni Nahum”, o, “Nayon ng Pag-aliw']. 
Isang lunsod na nagkaroon ng mahalagang papel sa 
ministeryo ni Jesus sa lupa. Ito ay nasa HK bayba- 
yin ng Dagat ng Galilea. Mayroon itong tanggapan 
ng buwis, at dito tinawag ni Jesus si Mateo upang 
maging kaniyang alagad (Mat 9:9). Marahil ay may- 
roon din itong himpilan ng militar, sapagkat may 
senturyong naninirahan doon. (Mat 8:5) Nakatira rin 
doon ang isang tagapaglingkod ng hari, na mala- 
mang ay mayaman dahil mayroon itong mga alipin. 
(Ju 4:46-53) Ipinahihiwatig ng mga bagay na ito na 
malamang na ang Capernaum ay may kalakihan at 
importante anupat karapat-dapat tawaging “isang 
lunsod ng Galilea. ”--Luc 4:31. 


CAPERNAUM 


Dalawang pangunahing lugar ang iminumungka- 
hi bilang orihinal na lokasyon ng Capernaum. Ipina- 
palagay ng marami na ang mga guho ng Khan Min- 
yeh (Horvat Minnim), na nasa Dagat ng Galilea sa 
HS sulok ng Kapatagan ng Genesaret, ang mala- 
mang na lokasyon ng Capernaum, ngunit ipinahihi- 
watig ng mga paghuhukay roon na ang mga guho 
niyaon ay sa mga Arabe. Kaya ang natitira na la- 
mang ay ang Tell Hum (Kefar Nahum), isang mala- 
wak na kaguhuan na mga 4 na km (2.5 mi) pa mula 
sa Khan Minyeh at nasa kahabaan ng baybayin 
sa dakong HS, anupat halos gayundin ang distansi- 
ya nito sa TK ng dako kung saan pumapasok ang 
Ilog Jordan sa Dagat ng Galilea. Dito ay makitid ang 
kapatagan ng baybayin, ngunit noong sinaunang 
mga panahon, may lansangang nagmumula sa Jor- 
dan pababa sa Capernaum at bumabagtas sa Kapa- 
tagan ng Genesaret anupat karugtong ng bantog na 
ruta ng kalakalan na nagsisimula sa Mesopotamia 
at Damasco patungong Palestina hanggang Ehipto. 
Maraming sapa na umaagos sa Kapatagan ng Gene- 
saret patungo sa Dagat ng Galilea, at dahil sa dami 
ng mga halamang natatangay ng mga sapang ito, 
maraming isda ang dumaragsa sa Dagat ng Galilea, 
kung kaya magandang lokasyon ito para sa mga 
mangingisda.--LARAWAN, Tomo 2, p. 739. 

Noong pasimula ng kaniyang ministeryo, pagka- 
tapos ng kasalan sa Cana kung saan ginawa niya 
ang kaniyang unang himala, si Jesus, kasama ang 
kaniyang ina, mga kapatid na lalaki, at mga alagad, 
ay naglakbay mula sa Cana pababa sa Capernaum, 
at nanatili sila roon nang ilang araw bago umahon 
sa Jerusalem para sa Paskuwa ng taong 30 C.E.--Ju 
2:12, 13. 

Nang maglaon, matapos niyang simulan ang ka- 
niyang dakilang ministeryo sa Galilea at noong nasa 
Cana na naman siya, makahimalang pinagaling ni 
Jesus ang anak na lalaki ng isang miyembro ng 
maharlikang korte ni Herodes Antipas, bagaman 
ang batang may sakit ay nasa Capernaum na mga 
26 na km (16 na mi) ang layo mula sa Cana. (Ju 
4:46-54) Maliwanag na mabilis na napabalita sa ka- 
ratig na mga bayan ang himalang ito anupat nang 
makaalis si Jesus sa Cana at dumating sa kaniyang 
sariling bayan ng Nazaret, nasabi niya sa kaniyang 
mga tagapakinig sa lunsod na iyon na malamang na 
hihilingin nila na gawin niya sa Nazaret “ang mga 
bagay na narinig naming nangyari sa Capernaum.” 
(Luc 4:16, 23) Pagkalisan sa Nazaret, kung saan pi- 
nagtangkaan siyang patayin ng taong-bayan, si Je- 
sus ay “nanahanan sa Capernaum sa tabi ng dagat 
sa mga distrito ng Zebulon at Neptali” (Mat 4:13-16, 
Luc 4:28-31), sa gayo'y tinupad niya ang hula ni Isa- 
ias (9:1, 2) na isang malaking liwanag ang makikita 
niyaong mga lumalakad sa kadiliman sa pook na 
iyon. 


480 


Posibleng sa kahabaan ng Kapatagan ng Genesa- 
ret, na nasa TK ng Capernaum, muling nakita ni Je- 
sus sina Pedro at Andres (na noo'y mga alagad 
na niya, Ju 1:35-42) at doon niya sila tuwirang 
inanyayahan na maging aktibong mga tagasunod 
niya sa ministeryo, pagkatapos ay inanyayahan din 
niya sina Santiago at Juan. (Mar 1:16-21) Kasunod 
nito, nangaral si Jesus sa sinagoga ng Capernaum, 
anupat pinagaling niya ang isang lalaking naroroon 
na inaalihan ng demonyo, at mula sa lunsod na ito, 
“patuloy na lumaganap sa bawat sulok ng lupain sa 
paligid” ang ulat tungkol sa kaniyang pangangaral 
at mga himala. (Luc 4:31-37, Mar 1:21-28, tingnan 
ang SINAGOGA.) Nasa Capernaum ang tahanan ng 
mga mangingisdang sina Pedro at Andres, at dito 
pinagaling ni Jesus ang biyenang babae ni Pedro. 
Pagkatapos nito, dinumog ng mga tao ang bahay na 
iyon, dala ang mga taong may karamdaman at ina- 
alihan ng demonyo upang mapagaling niya.---Mar 
1:29-34, Luc 4:38-41. 

Pagkatapos niyang maglakbay sa Galilea upang 
mangaral kasama ang apat na alagad na tinawag 
mula sa Capernaum, bumalik si Jesus sa Caperna- 
um, na noo'y maaari nang tawaging “kaniyang sa- 
riling lunsod,” at masasabing “tahanan” niya. (Mat 
9:1, Mar 2:1) Muli, dumagsa ang mga pulutong sa 
palibot ng bahay, at sa pagkakataong iyon ay pina- 
galing ni Jesus ang isang paralitikong ibinaba mula 
sa isang butas sa bubong. (Mar 2:2-12) Nang mag- 
laon, nang makita ni Jesus si Mateo sa tanggapan ng 
buwis, inanyayahan din siya ni Jesus, at si Mateo 
ang naging ikalimang alagad na sumama kay Jesus 
sa aktibong ministeryo. Sa bahay ni Mateo sa Caper- 
naum, dumalo si Jesus sa isang malaking piging 
kung saan maraming maniningil ng buwis, isang 
pangkat na hinahamak ng mga Pariseo.---Mat 9:9- 
11: Luc 5:27-30. 

Matapos pumasok sa Judea at Jerusalem at duma- 
lo sa Paskuwa ng 31 C.E., bumalik si Jesus sa Gali- 
lea, at malamang na siya'y nasa isang bundok sa ka- 
paligiran ng Capernaum nang piliin niya ang 12 
upang maging kaniyang mga apostol at nang bigka- 
sin niya ang bantog na Sermon sa Bundok. (Luc 
6:12-49) Pagpasok niya sa Capernaum, sinalubong 
siya ng matatandang lalaki ng mga Judio na nakiki- 
usap para sa isang opisyal ng hukbo na nagpamalas 
ng pag-ibig sa bansang Judio, anupat ipinagtayo pa 
nga sila nito ng isang sinagoga sa lunsod. Gayon na 
lamang ang pananampalataya ng Gentil na opisyal 
na ito sa kapangyarihan ni Jesus na magpagaling ng 
isang may-sakit na alipin kahit nasa malayo (ya- 
mang bago pa nito ay nagpagaling si Jesus ng isang 
anak ng tagapaglingkod ng hari). Ikinamangha ni 
Jesus ang pananampalataya ng opisyal na ito anu- 
pat inihula niya na ang mga tao “mula sa mga si- 
langaning bahagi at mga kanluraning bahagi” ay 


481 


hihilig sa mesa na kasama nina Abraham, Isaac, 
at Jacob sa Kaharian ng langit.--Mat 8:5-13, Luc 
7:1-10. 

Sa pagtatapos ng kaniyang ikalawang paglalakbay 
upang mangaral sa Galilea at matapos siyang guma- 
wa sa lupain ng mga Geraseno (o mga Gadareno) sa 
TS ng Dagat ng Galilea, “muling tumawid si Jesus 
patungo sa katapat na baybayin, malamang ay sa 
kapaligiran ng Capernaum. (Mat 8:28, Mar 5:1, 21, 
Luc 8:26, 40) Sa gitna ng pulutong na naghihintay 
sa baybayin, isang babae ang napagaling nang hi- 
puin niya ang kasuutan ni Jesus. Pagkatapos nito ay 
nagsagawa si Jesus ng isang mas malaking himala 
nang buhayin niya ang namatay na anak na babae 
ni Jairo, isang punong opisyal ng sinagoga. Muli, ba- 
gaman iniutos ni Jesus na huwag ipagsabi ang tung- 
kol sa pagkabuhay-muling ito, “ang usapan tungkol 
dito ay lumaganap sa buong pook na iyon.” (Mat 
9:18-26: Mar 5:22-43, Luc 8:40-56) Posible ring sa 
Capernaum o sa kapaligiran nito pinagaling ni Jesus 
ang dalawang lalaking bulag gayundin ang isang la- 
laking pipi na inaalihan ng demonyo.---Mat 9:27-34. 

Sa pagtatapos ng kaniyang ikatlong paglalakbay 
sa Galilea upang mangaral at nang malapit na ang 
Paskuwa ng 32 C.E. (Ju 6:4), naglakad si Jesus sa 
ibabaw ng tubig ng Dagat ng Galilea nang tumawid 
sila patungo sa baybayin ng Genesaret malapit sa 
Capernaum. Pagkapasok sa Capernaum, natagpuan 
siya ng mga pulutong na sumunod sa kaniya mula 
sa kabilang ibayo ng dagat. Nang magbigay si Jesus 
ng isang diskurso upang ituwid ang materyalisti- 
kong interes sa kaniya ng karamihan, marami sa ka- 
niyang mga alagad ang umalis sa pangkat ng kani- 
yang mga tagasunod. Dahil dito, isang mas maliit 
na bilang ng mga tapat ang natira. (Mat 14:23-34, 
Mar 6:53, Ju 6:17-71) Pagkatapos niyang daluhan 
ang Paskuwa ng 32 C.E. sa Jerusalem, malamang na 
nasa Capernaum si Jesus nang sawayin niya ang 
mga tradisyonalistang Pariseo dahil pinupuna nila 
ang mga alagad ni Jesus habang pinawawalang- 
saysay naman nila ang Salita ng Diyos sa pamama- 
gitan ng kanilang mga tradisyon.--Mat 15:1-20, 
Mar 7:1-23, Ju 7:1. 

Bilang panghuli, ilang panahon bago ang Kapista- 
han ng mga Kubol ng 32 C.E., noong malapit nang 
matapos ang kaniyang gawain sa Galilea at sa hila- 
gaang bahagi ng lupain, sa Capernaum makahima- 
lang inilaan ni Jesus ang salaping pambayad ng 
buwis sa templo at doon niya inilahad ang mga ilus- 
trasyon hinggil sa pagiging dakila sa Kaharian ng 
langit, sa tupang naligaw, at sa paglutas ng mga di- 
pagkakasundo.---Mat 17:24-18:35; Mar 9:33-50, Luc 
9:46-50. 

Ang Capernaum, kasama ng kalapit na mga lun- 
sod ng Corazin at Betsaida, ay isa sa mga lugar kung 
saan isinagawa ni Jesus ang karamihan sa kaniyang 


CAPTOR, MGA CAPTORIM 


makapangyarihang mga gawa. (Mat 11:20-24, Luc 
10:13-15) Sa espirituwal na paraan, ang Capernaum 
ay dinakila nang abot-langit dahil sa pangangaral at 
mga himalang ginawa roon ni Jesus, ngunit ngayon 
ay ibababa ito, wika nga, sa Hades, na lumalarawan 
sa lalim ng magiging pagkakababa nito. Gamit ang 
isang hyperbole, sinabi ni Jesus na kahit ang Sodo- 
ma ay hindi malilipol kung pinagpakitaan ito ng pa- 
bor gaya ng Capernaum. Sa ngayon, ang lunsod ng 
Capernaum, tulad ng Sodoma, ay naglaho na, anu- 
pat ang mga guho nito sa Tell Hum (Kefar Nahum) 
ay may lawak na mga 1.5 km (1 mi) sa kahabaan ng 
baybaying dagat. 


CAPTOR, MGA CAPTORIM. Ang mga Cap- 
torim ay kabilang sa mga inapo ni Ham sa pama- 
magjitan ni Mizraim. (Gen 10:6, 13, 14: 1Cr 1:12) No- 
ong isang di-tiyak na panahon bago ang Pag-alis ng 
mga Israelita mula sa Ehipto (1513 B.C.E.), sinakop 
ng mga Captorim ang lupain sa TK bahagi ng Cana- 
an, at itinaboy ang isang grupo ng mga tao na kila- 
la bilang mga Avim. (Deu 2:23) Sa ibang talata, ang 
pangalang Captor (gayundin ang Creta, NW) ay iti- 
nawag sa “pulo” o “baybaying lupain” (RS, AT, at iba 
pa) na pinanggalingan ng mga Filisteong nandayu- 
han sa Canaan.---Jer 47:4: Am 9:7. 

Lubhang pinagtatalunan ang pagkakakilanlan ng 
Captor. Ang ilan sa mga lugar na iminumungkahi 
ay ang rehiyon ng Delta ng Ehipto, ang timog-sila- 
ngang baybayin ng Asia Minor (lakip na ang Cili- 
cia), ang Capadocia, at ang Creta. Sa ngayon, mas 
pabor ang karamihan sa mga iskolar na tukuyin ito 
bilang ang pulo ng Creta, na malapit sa TS baybayin 
ng Gresya. Inilalakip din ng ilan sa ilalim ng panga- 
lang Captor ang kalapit na mga pulo at mga bayba- 
ying lupain. Ang pangalang Kaptara, na natagpuan 
sa mga tekstong Asiro-Babilonyo, at ang Kfty(w) sa 
mga inskripsiyong Ehipsiyo, ay ipinapalagay na ku- 
makatawan sa Captor. Ipinahihiwatig ng ilang kati- 
bayan na nakipagkalakalan ang mga Ehipsiyo (ga- 
yundin ang mga inapo ni Mizraim) sa mga Cretense 
mula noong unang mga panahon, marahil ay noong 
panahon ni Abraham. 

Itinuturing ng maraming iskolar na ang “mga 
Captorim” sa Deuteronomio 2:23 ay aktuwal na 
tumutukoy sa mga Filisteo. Gayunman, yamang 
ang mga Filisteo ay ipinakikitang nanggaling sa 
mga Casluhim (isa pang sanga ng mga inapo ni 
Mizraim), ang mga Filisteo ay matatawag lamang 
na Captorim sa heograpikong diwa (at hindi ayon sa 
talaangkanan o lahi), samakatuwid nga, dahil nani- 
nirahan sila sa teritoryo ng Captor bago sila puma- 
roon sa Canaan. Kung gayon, matatawag silang 
Captorim kung paanong ang Hebreong si Jacob ay 
tinawag na isang Siryano (o Arameano). (Deu 26:5) 
Kung hindi naman, mangangahulugan ito na hindi 


CARIANO, TAGAPAGBANTAY NA 


mga Filisteo ang tinutukoy sa Deuteronomio 2:23 at 
na iba pa ang liping pambansa ng mga Captorim na 
nandayuhan sa Canaan. 


CARIANO, TAGAPAGBANTAY NA. Isang 
pangkat ng mga sundalo na tumulong kay Jehoiada 
upang pabagsakin si Athalia at iluklok si Jehoas bi- 
lang hari ng Juda.---2Ha 11:4, 13-16, 19. 

Ipinapalagay ng maraming iskolar na ang taga- 
pagbantay na Cariano ay ibang pangalan para sa 
mga Kereteo na kabilang sa mga hukbong militar ni 
David at ni Solomon. Sa pangmalas ng ilang iskolar, 
ang mga Kereteo ay nagsilbi ring pantanging taga- 
pagbantay ng mga haring ito. (2Sa 8:18: 1Ha 1:38, 
1Cr 18:17) Ang isa pang dahilan kung bakit pinag- 
uugnay ang tagapagbantay na Cariano at ang mga 
Kereteo ay sapagkat sa 2 Samuel 20:23, ang teks- 
tong Masoretiko ay kababasahan ng “tagapagbantay 
na Cariano” samantalang “mga Kereteo” naman ang 
mababasa sa panggilid nito, gayundin sa maraming 
iba pang manuskritong Hebreo. 

Sa TK bahagi ng Asia Minor, may isang sinau- 
nang distrito na tinatawag na Caria. Dahil pinag- 
uugnay ng Ezekiel 25:16 at Zefanias 2:5 ang mga Fi- 
listeo at ang mga Kereteo, at dahil ang salin ng 
Griegong Septuagint sa mga tekstong ito ay kababa- 
sahan ng “mga Cretense” sa halip na mga Kereteo, 
may mga naniniwala na marahil yaong mga kabi- 
lang sa tagapagbantay na Cariano ay orihinal na 
nagmula sa distrito ng Caria at dumaan sa Creta. 


CARKAS. [Isa sa pitong opisyal ng korte ni Ha- 
ring Ahasuero na inutusan niyang sumundo kay 
Vasti ngunit hindi pinakinggan ng reyna.--Es 1:10- 
12, tingnan ang OPISYAL NG KORTE. 


CARKEMIS. Isang mahalagang sentro ng ka- 
lakalan na nasa K pampang ng itaas na bahagi ng 
Eufrates sa isa sa mga pangunahing tawiran ng ilog 
na iyon. May isang pangunahing ruta ng kalakalan 
na bumabagtas mula sa Nineve hanggang sa Haran 
(mga 88 km [55 mi] lamang sa S ng Carkemis), pag- 
katapos ay tumatawid ng Eufrates sa Carkemis, at 
nagpapatuloy hanggang sa Libis ng Orontes sa Le- 
banon, at mula rito ay may iba pang mga ruta na 
patungo naman sa Mediteraneo o sa T patungong 
Palestina at Ehipto. Dahil sa buwis na ibinabayad ng 
dumaraang mga pulutong na naglalakbay, ang lun- 
sod ay kumikita at maliwanag na yumaman nang 
husto. 

Mula pa noong unang mga panahon, sinikap nang 
kontrolin ng sumasalakay na mga kaharian ang 
Carkemis dahil sa estratehikong posisyon nito kapu- 
wa sa kalakalan at militar. Halimbawa, sinamsaman 
ito ni Paraon Thutmose III (na nabuhay noong kala- 
gitnaan ng ikalawang milenyo B.C.E.), at iniulat din 


482 


ni Ramses III na sinalakay niya ang lunsod na iyon. 
Inilarawan ni Ashurnasirpal II (na nabuhay noong 
ikasiyam na siglo B.C.E.) ang pagtawid niya sa Eu- 
frates sakay ng mga balsang pinalutang ng pinalo- 
bong mga balat ng kambing at inangkin niya na 
tumanggap siya ng tributo mula sa hari ng Carke- 
mis. Kabilang sa mga iyon ang 20 talentong pilak, 
100 talentong tanso, 250 talentong bakal, bukod pa 
sa mga kagamitang ginto, muwebles na kinalupku- 
pan ng garing, mga kasuutang lino at lana, at iba 
pang samsam. 

Ang Carkemis ay tinukoy sa ulat ng Bibliya sa 
Isaias 10:9-11, nang ihula ni Jehova ang pagsala- 
kay ng Asirya laban sa Israel at Juda. Sa ulat na 
iyon, may-kahambugang isinama ng tagapamaha- 
lang Asiryano ang Carkemis sa mga kahariang hin- 
di makalalaban sa kaniyang kapangyarihan. Tiyak 
na tumutukoy ito sa pagbihag ng Asirya sa indepen- 
diyenteng kaharian ng Carkemis sa pangunguna ni 
Sargon II, na kapanahon ni Haring Hezekias. Mula 
noon, ang Carkemis ay pinamahalaan na ng isang 
gobernador ng Asirya. 

Pagkatapos, nang bumagsak ang Nineve, na kabi- 
sera ng Asirya, pinangunahan ni Paraon Neco ang 
kaniyang hukbo patungo sa hilaga upang tulungan 
ang mga Asiryano. Sa Megido, may-kamangma- 
ngang tinangka ni Haring Josias ng Juda na paatra- 
sin ang mga hukbong Ehipsiyo at napatay siya sa 
pagkakataong iyon (mga 629 B.C.E.). (2Cr 35:20-24) 
Noong 625 B.C.E., nagsagupa sa huling pagkakataon 
ang mga hukbong Ehipsiyo at Babilonyo sa Carke- 
mis. Pinangunahan ni Nabucodonosor ang mga Ba- 
bilonyo sa malaking tagumpay laban sa mga hukbo 
ni Paraon Neco at nilupig niya ang Sirya at Canaan. 
Sa pagbabakang ito nagwakas ang kapangyarihan 
ng imperyong Ehipsiyo sa mga rehiyong ito. Ang 
ulat ng Bibliya sa Jeremias 46:2 ay katugma niya- 
ong sa Babylonian Chronicles (B.M. 21946), na kapu- 
wa naglalarawan sa pagkatalo ng hukbong Ehipsiyo. 

Nagsagawa ng mga paghuhukay sa kaguhuan ng 
Carkemis, na nasa TS ng maliit na bayan ng Kar- 
kamis (dating Cerablus o Barak) sa Turkey. Ang ba- 
yan ng Jerablus sa Sirya, na nasa ibayo lamang ng 
hanggahan, ay karugtong ng dakong ito na may su- 
kat na 93 ektarya (230 akre). Natagpuan dito ang 
maraming dokumento na nasa wikang tinatawag 
ngayon na “hieroglyphic Hittite,” at pinaniniwalaan 
na ang Carkemis, sa loob ng mga dalawang siglo no- 
ong huling bahagi ng ikalawang milenyo B.C.E., ay 
pinamunuan ng isang imperyo na ang kabisera ay 
Hattushash. (Gayunman, tingnan ang HITEO, MGA.) 
Natagpuan din dito ang mga relyebeng may ima- 
hen ng isang espinghe at simbolo ng crux ansata, 
o ankh, na nagpapahiwatig ng matinding implu- 
wensiya ng Ehipto. 


483 


CARMEL [Taniman]. Pangalan ng isang kabun- 
dukan at ng isang lunsod. Ginagamit ang salitang 
Hebreo na karmel’ upang tumukoy sa isang “tani- 
man.”--Isa 16:10, 32:15, Jer 2:7. 

1. Ang Kabundukan ng Carmel ay isang nakaus- 
ling tagaytay ng gitnang kabundukan ng Israel. Bu- 
mabagtas ito sa direksiyong HK at mga 180 m 
(600 piye) na lamang ang layo ng HK lungos nito 
mula sa Dagat Mediteraneo. Ang kahabaan ng bu- 
ong Carmel ay mga 50 km (30 mi) at nagsisimula sa 
Mediteraneo pababa sa Kapatagan ng Dotan, na sa 
ibayo naman nito ay naroroon ang mga burol ng Sa- 
maria. Ang kabundukan ng Carmel ay nahahati 
sa tatlong magkakaibang seksiyon: ang HK tagay- 
tay, ang TS tagaytay, at ang mas mababa at ma- 
batong lunas o talampas na nasa gitna ng dala- 
wang ito. Matatagpuan sa HK seksiyon, na nasa 
gawing HK ng nayon ng “Isfiya, ang pinakamataas 
na taluktok, mga 545 m (1,790 piye) ang taas mula 
sa kapantayan ng dagat. Hindi tiyak kung ang pa- 
ngalang Carmel noong panahon ng Bibliya ay iti- 
nawag sa buong kabundukan o sa HK tagaytay 
lamang, na may habang mga 21 km (13 mi). Sa ma- 
kabagong panahon, ang pangalang Bundok Carmel 
(Jebel el-Karmal: Har Karmel) ay tumutukoy lamang 
sa HK seksiyon. Ang Jokneam, isang maharlikang 
Canaanitang lunsod, ay nasa TS dulo ng mataas na 
seksiyong ito, at sinasabing “nasa Carmel.” Ang Me- 
gido at Taanac, na nasa S mga dalisdis ng TS sek- 
siyon, ay hindi tinutukoy nang gayon.---Jos 12:22. 

Ang lupaing nilipatan ng Israel pagkatawid nila sa 
Jordan ay maaaring hatiin sa tatlong pangunahing 
seksiyon, na bawat isa ay bumabagtas sa kahabaan 
ng lupain mula sa H patungong T: ang Libis ng Jor- 
dan, ang maburol na lupain, at ang baybaying kapa- 
tagan. Gayunman, dahil sa Kabundukan ng Carmel 
ay nababago ang topograpiya ng lupain. Pinuputol 
nito ang hanay ng mga bundok sa hilaga patungong 
timog, at sa gayo'y nalilikha ang kilalang Libis ng 
Jezreel, o Esdraelon, na nasa TS panig ng Kabundu- 
kan ng Carmel. Sa katulad na paraan, hinahati ng 
nakaungos na lungos ng Carmel ang baybaying ka- 
patagan ng Mediteraneo sa dalawa, ang Kapatagan 
ng Aser (sa H ng Carmel) at ang mga kapatagan ng 
Saron at Filistia (sa T ng Carmel). Sa mismong H ng 
lungos ng Carmel, ang dalampasigan ay kumukurba 
nang papasok anupat nalilikha ang Look ng Aco, na 
kinaroroonan ng makabagong Haifa na ngayon ay 
isang pangunahing daungang-dagat. Ang Carmel 
ay isa sa mga hangganan ng teritoryo ng tribo ni 
Aser.---Jos 19:24-26. 

Ang Carmel ay sagabal sa ruta ng mga manlalak- 
bay at mga hukbong nagpaparoo't parito sa Mesopo- 
tamia at Ehipto. Napakatarik ng mga silanganing 
dalisdis (na nakaharap sa Kapatagan ng Aser at sa 
Libis ng Jezreel), at mula pa noong sinaunang mga 


CARMEL 


panahon ay masukal na ang Kabundukan ng Carmel 
dahil sa mga punungkahoy at mga palumpong kung 
kaya mahirap dumaan dito. May isang makitid at 
pahabang lupain sa pagitan ng paanan ng lungos ng 
Carmel at ng dagat, ngunit sa rutang ito ay kaila- 
ngang lumigid nang napakalayo at mahahantad ang 
mga hukbong humahayo. May mga daanan sa bun- 
dok pasimula sa Libis ng Jezreel patawid sa kabun- 
dukan malapit sa mga tanggulang lunsod ng Jok- 
neam at Taanac, ngunit ang daanan sa Megido, na 
nasa pagitan ng dalawang ito, ay mas madaling ta- 
wirin kung kaya mas madalas gamitin. Gayunman, 
may isa pang pangunahing ruta patungo sa T mula 
sa bayan ng Megido na nasa salubungang-daan. Du- 
maraan ito sa gilid ng nalalabing bahagi ng Kabun- 
dukan ng Carmel, at pagkatapos ay lumilikong pa- 
kanluran patungong baybayin matapos dumaan sa 
Kapatagan ng Dotan. 

Madalas iugnay ang Carmel sa matatabang rehi- 
yon gaya ng Lebanon, Saron, at Basan. (Isa 35:2, Jer 
50:19) Si Haring Uzias, na “maibigin sa agrikultura,” 
ay nagkaroon ng mga magsasaka at mga tagapag- 
alaga ng ubasan sa Carmel (2Cr 26:10), at mata- 
tagpuan doon ang mga labi ng maraming batong 
pisaan ng ubas at ng olibo. Bilang sagisag ng kapa- 
ha-pahamak na mga epekto ng hatol ni Jehova laban 
sa Israel, ginamit ng mga propeta ang pagkalanta ng 
saganang pananim ng Carmel. (Isa 33:9, Am 1:2: Na 
1:4) Matatagpuan pa rin sa mahanging mga dalisdis 
nito ang mga taniman ng prutas at olibo at mga 
ubasan, at kapag tagsibol ay namumukadkad dito 
ang pagkarami-raming bulaklak. Sa Awit ni Solomon 
(7:5), ang ulo ng dalagang Shulamita ay inihahalin- 
tulad sa Carmel, anupat ang similing ito ay tumutu- 
koy alinman sa kaniyang makapal na buhok o sa ele- 
ganteng tindig ng kaniyang ulo mula sa kaniyang 
leeg. Ginamit din ang maringal na hitsura ng Car- 
mel, lalo na ang lungos nito na paahon mula sa bay- 
bayin, gaya rin ng kahanga-hangang tindig ng Bun- 
dok Tabor sa Libis ng Jezreel, upang lumarawan sa 
maringal na anyo ni Nabucodonosor habang papala- 
pit ito upang lupigin ang Ehipto.---Jer 46:18. 

Maliwanag na isa ang Carmel sa mga pangunahing 
lugar na pinupuntahan ng taong-bayan ng Samaria 
kapag naghahanap sila ng kanlungan. Bagaman hin- 
di ito ang pinakamataas sa mga kabundukan, naka- 
pagkukubli sila rito dahil kakaunti ang populasyon 
nito, makapal ang kagubatan, at maraming yungib 
sa mababatong dalisdis. Gayunman, ipinakita ng 
propetang si Amos na mawawalan ng silbi ang ga- 
yong kanlungan para sa mga tumatakas mula sa ma- 
tuwid na kahatulan ni Jehova.---Am 9:3. 

Naging makasaysayan ang Bundok Carmel dahil 
sa mga gawain ng mga propetang sina Elias at Eli- 
seo. (LARAWAN, Tomo 1, p. 950) Dito iniutos ni Elias 
kay Haring Ahab na tipunin ang bayan upang ma- 
saksihan nila ang pagsubok sa pagitan ni Baal, na 


CARMELITA 


kinakatawan ng 450 propeta ni Baal, at ng tunay na 
Diyos na si Jehova, na kinakatawan naman ni Elias. 
(1Ha 18:19-39) Pagkatapos ng pagsubok, iniutos ni 
Elias na ilusong ang mga bulaang propeta sa agu- 
sang libis ng Kison, na nasa kahabaan ng silanga- 
ning paanan ng Carmel at nagwawakas sa Look ng 
Aco, at doon sila pinatay. (1Ha 18:40) Mula sa pina- 
kataluktok ng Carmel, ipinanalangin ni Elias na ma- 
tapos na ang tatlo-at-kalahating-taong tagtuyot, at 
mula roo'y nakita ng tagapaglingkod niya ang mali- 
it na ulap na hudyat ng dumarating na malakas na 
bagyong maulan. (1Ha 18:42-45, San 5:17) Mula 
rito tumakbo si Elias nang di-kukulangin sa 30 km 
(19 na mi) patungong Jezreel, at sa tulong ni Jeho- 
va ay naunahan pa niya ang karo ni Ahab.--1Ha 
18:46. 

Ang kahalili ni Elias na si Eliseo, pagkatapos ni- 
lang maghiwalay sa Ilog Jordan, ay naglakbay mula 
sa Jerico at dumaan sa Bethel patungong Carmel. 
(2Ha 2:15, 23, 25) Nasa Bundok Carmel muli si Eli- 
seo nang dumating ang babaing taga-Sunem (di- 
kalayuan sa H ng Jezreel) upang humingi ng tulong 
dahil sa namatay na anak nito.---2Ha 4:8, 20, 2b. 

2. Isang lunsod sa bulubunduking pook ng Juda 
(Jos 15:1, 48, 55), na iniuugnay ng maraming heo- 
grapo sa Khirbet el-Kirmil (Horvat Karmel) na mga 
11 km (7 mi) sa TTS ng Hebron. 

Nagtayo si Haring Saul ng “isang bantayog [sa 
Heb., yadh]” sa Carmel, malamang ay upang guni- 
tain ang tagumpay niya laban sa mga Amalekita. 
(1Sa 15:12) Bagaman ang salitang Hebreo na yadh 
sa tekstong ito ay kadalasang isinasalin bilang “ka- 
may,” maaari rin itong tumukoy sa isang “banta- 
yog” o monumento, gaya ng ipinakikita ng pandi- 
wang “nagtitindig” na ginamit upang ilarawan ang 
ginawa ni Saul at ng bagay na pagkaraan ng mara- 
ming taon, ang “Bantayog [o yadh] ni Absalom,” ay 
tinawag na isang haligi.---2Sa 18:18. 

Noong si David ay tumatakas sa mapamaslang na 
si Saul, si “Nabal na Carmelita” (na nakatira sa kala- 
pit na lunsod ng Maon) ay nagpapastol ng kaniyang 
malalaking kawan sa bulubunduking pastulan ng 
Carmel. (1Sa 25:2, 30:5; 2Sa 2:2, 3:3) Nang tumang- 
gi si Nabal na suklian ng kaukulang mga panustos 
ang proteksiyong ibinigay ng mga hukbo ni David, 
ang pagkukusa at pagiging mataktika ni “Abigail na 
babaing Carmelita,” na asawa ni Nabal, ang pumigil 
kay David upang hindi ito magkasala sa dugo. (1Sa 
25:2-35) Nang maglaon ay naging asawa ni David si 
Abigail.---1Sa 25:36-42, 27:3: 1Cr 3:1. 

Si “Hezro na Carmelita” ay isa sa makapangyari- 
hang mga lalaki ng mga hukbong militar ni David. 
--2Sa 23:8, 35; 1Cr 11:26, 37. 


CARMELITA. Tingnan ang CARMEL Blg. 2. 


484 


CARMI [posible, Tagapag-alaga ng Ubasan]. 

1. Anak ni Ruben at kapatid nina Hanok, Palu, at 
Hezron; ninuno ng mga Carmita. Si Carmi ay puma- 
roon sa Ehipto kasama ng iba pa sa sambahayan ni 
Jacob.---Gen 46:9: Exo 6:14: Bil 26:6, 1Cr 5:3. 

2. Ama ni Acan; inapo nina Juda at Tamar sa pa- 
mamagitan ni Zera at ni Zabdi. (Jos 7:1, 18) Sa 
1 Cronica 4:1, si Carmi ay nakatala bilang isa sa 
“mga anak ni Juda,” ngunit maliwanag na kasali 
sa katawagang ito ang naging mga inapo nang da- 
kong huli.--Ihambing ang 1Cr 2:4-7. 


CARMITA, MGA [Ni (Kay) Carmi]. Isang pa- 
milyang nagmula kay Carmi, na anak ni Ruben. 
-Bil 26:5, 6. 


CARPO [Bunga]. Isang Kristiyanong naninira- 
han sa Troas, na pinag-iwanan ni Pablo ng kani- 
yang balabal. Malamang na si Carpo ang punong- 
abala ni Pablo nang dumalaw roon ang apostol. 
—2Ti 4:13. 


CARSENA. Ang una sa nakatalang pitong prin- 
sipe ng Media at Persia na sinangguni ni Ahasuero 
tungkol sa pagsuway ni Vasti.--Es 1:14: tingnan 
ang MEMUCAN. 


CASIPIA [posible, Dako ng mga Panday-Pilak]. 
Isang “dako" na maliwanag na nasa Babilonia at wa- 
ring malapit sa lugar na pinagtipunan ng mga ta- 
pon na bumalik sa Jerusalem kasama ni Ezra noong 
468 B.C.E. (Ezr 8:17-20) Maliban sa sinabi ng Bibli- 
ya na ito ang lugar kung saan nangalap si Ezra ng 
mga Levita at mga Netineo habang nagkakampo sila 
sa ilog ng Ahava, hindi nito eksaktong tinukoy kung 
ang Casipia ay isang lunsod o isang distrito. 


CASLUHIM. Isang anak o grupo ng mga tao 
na nagmula kay Mizraim, anak ni Ham. Ipinakikita 
ng ulat ng Bibliya na si Casluhim ang “pinanggali- 
ngan ng mga Filisteo.” (Gen 10:6, 13, 14: 1Cr 1:8, 11, 
12) Yamang sinasabi ng ibang mga teksto na ang 
mga Filisteo ay nagmula sa Captor o Creta (Jer 47:4: 
Am 9:7), iminumungkahi ng ilang iskolar na ang 
nabanggit na parirala ay dapat ilipat kasunod ng pa- 
ngalan ng huling binanggit na inapo ni Mizraim, si 
Captorim. Gayunman, hindi dapat ipalagay na nag- 
kakasalungatan ang mga tekstong ito. Ang ulat sa 
Genesis (na katugma niyaong nasa Mga Cronica) ay 
may kinalaman sa kanilang angkan na pinagmulan. 
Samantala, kapag sinasabi na ang mga Filisteo ay 
nagmula sa Captor, ito'y tumutukoy sa lugar na pi- 
nagmulan nila, anupat nagpapahiwatig na nanda- 
yuhan sila mula sa teritoryo ng Captorim. 

Ang Casluhim ay hindi lumilitaw sa iba pang ba- 
hagi ng Bibliya ni nag-iwan man ng malinaw na ba- 
kas sa sekular na kasaysayan. Maliban sa sila'y nag- 


485 


mula kay Mizraim, na ang pangalan ay katumbas 
ng Ehipto noong panahon ng Bibliya, walang impor- 
masyong nagpapakita kung saan sila namayan. 


CAUDA. Isang pulo na malapit sa TK baybayin 
ng Creta na dinaanan ng apostol na si Pablo at ni 
Lucas sa paglalakbay nila patungong Roma noong 
mga 58 C.E. Pagkataas ng angkla sa Magagandang 
Daungan, binaybay ng kanilang barko ang timu- 
gang baybayin ng Creta. Subalit malamang na pag- 
katapos nilang ligirin ang Cape Matala, naabutan at 
hinampas sila ng isang maunos na hanging maaa- 
ring magpadpad sa barko tungo sa mga kumunoy 
malapit sa mga baybayin ng Hilagang Aprika. Ga- 
yunman, sila'y nakarating at nanganlong sa “isang 
maliit na pulo na tinatawag na Cauda” at maliwanag 
na dahil sa posisyon nito, nabasag ng pulo ang pu- 
wersa ng hangin, anupat naging mas banayad ang 
tubig, malamang ay sa kahabaan ng TK baybayin 
nito. Nagbigay ito sa mga tripulante ng sapat na pa- 
nahon para maisampa ang maliit na bangka, mata- 
lian ang barko sa ilalim, at maibaba ang kasangka- 
pang panlayag.--Gaw 27:13-17. 

Ang Cauda sa salaysay ni Lucas ay tinatawag sa 
ngayon na Gavdos, isang pulo na 11 km (7 mi) ang 
haba at 5 km (3 mi) ang lapad, na mga 65 km 
(40 mi) sa KTK ng Magagandang Daungan. 


CEFAS. 


CENCREA. [Iniulat ng Gawa 18:18 na nagpagu- 
pit ng buhok si Pablo sa Cencrea dahil gumawa siya 
ng panata, at maliwanag na pagkatapos ay naglayag 
siya mula sa Cencrea patungong Efeso kasama sina 
Priscila at Aquila (noong mga 52 C.E.). Nang sumu- 
lat siya sa Roma pagkaraan ng mga apat na taon, ti- 
nukoy ng apostol ang “kongregasyon na nasa Cen- 
crea.” Samantala, maaaring si Febe na tagalunsod 
ng Cencrea ang nagdala ng liham ni Pablo sa mga 
taga-Roma.---Ro 16:1, 2. 

Ang Cencrea ay nasa isang makitid na ismong ka- 
tapat ng Gulpong Saronic at mga 11 km (7 mi) sa 
S ng Corinto. Pinag-uugnay ng sunud-sunod na mga 
kutang pangmilitar ang Cencrea at ang Corinto. Ang 
Cencrea ay nagsilbing daungan ng Corinto para sa 
mga dakong nasa S ng Gresya, samantalang ang 
Lechaeum naman, sa kabilang panig ng ismo, ang 
nagsilbing daungan ng Corinto para sa Italya at sa 
kanluran. Sa ngayon, matatagpuan sa lugar na ito 
ang mga guho ng mga gusali at mga pangharang sa 
alon malapit sa kasalukuyang nayon ng Kechriais. 


CESAR. Isang Romanong apelyido na naging ti- 
tulo. Noong 46 B.C.E., si Gayo Julio Cesar ay hini- 
rang bilang diktador ng Roma sa loob ng sampung 
taon, ngunit pinaslang siya noong 44 B.C.E. Cesar 


Tingnan ang PEDRO. 


CESAR 


ang apelyido ng kaniyang pamilya (Gayo ang kani- 
yang personal na pangalan at Julio naman ang pa- 
ngalan ng kaniyang lipi o sambahayan). Ang apel- 
yidong ito ay isinalin sa kaniyang inampong anak 
na lalaki at kahalili na si Gayo Julio Cesar Octavia- 
no (Octavian). Itinatag ni Octavian ang kaniyang pa- 
mamahala sa imperyo noong 31 B.C.E., at noong 
27 B.C.E., iginawad sa kaniya ng Senadong Romano 
ang titulong Augusto, anupat nakilala siya bilang 
Cesar Augusto.--Luc 2:1-7. 

Mula noon, apat na sumunod na Romanong em- 
perador (sina Tiberio, Gayo [Caligula], Claudio, at 
Nero) ang umangkin sa pangalang Cesar dahil sila 
ay alinman sa aktuwal na kamag-anak o inampon. 
Kaya naman, ang apelyidong ito ay iniugnay sa po- 
sisyon ng soberanong tagapamahala anupat kahit 
nagwakas na ang dinastiya ng mga Cesar, patuloy 
na ginamit ang pangalang ito bilang isang maharli- 
kang titulo na katumbas niyaong sa emperador, dito 
rin nagmula ang mga titulong kaiser (Aleman) at 
czar (Ruso). 

Nakatala sa kalakip na tsart ang mga Cesar na na- 
mahala noong panahong isinusulat ang Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan, pati na ang mga taon ng 
kanilang pamamahala at ang mahahalagang pang- 
yayari sa Bibliya na naganap noong mga panahong 
iyon. Sa mga ito, tatlong pangalan lamang ang bina- 
banggit ng Bibliya: si Augusto, si Tiberio, at si Clau- 
dio. Para sa mas kumpletong pagtalakay, tingnan 
ang mga artikulo sa ilalim ng kanilang pangalan. 

Ang Diyos at si Cesar. Ang tanging iniulat na 
pagtukoy ni Jesus kay Cesar ay nang ibigay niya 
ang simulaing: “Ibayad ninyo kay Cesar ang mga 
bagay na kay Cesar, ngunit sa Diyos ang mga ba- 
gay na sa Diyos.” (Mat 22:17-21, Mar 12:14-17, Luc 
20:22-25) Binigkas niya ang pananalitang ito bilang 
sagot sa tanong hinggil sa pagbabayad ng mga Ju- 
dio ng “pangulong buwis” sa estado ng Roma. Sama- 
katuwid, ang tanong na ito ay may kinalaman sa 
isang tatag na batas o karaniwang kaugalian kung 
kaya maliwanag na kapuwa ang tanong at ang sagot 
ay hindi lamang kapit kay Tiberio, na siyang nama- 
mahala noon. (Ihambing ang Mat 17:25.) Ang “Ce- 
sar” ay nangangahulugan ng, o sumasagisag sa, 
awtoridad na sibil, samakatuwid nga, ang estado, na 
kinakatawanan ng hinirang na mga opisyal nito, na 
tinawag ni Pablo na “nakatataas na mga awtoridad” 
at tinukoy naman ni Pedro bilang “hari” at “mga go- 
bernador” nito.--Ro 13:1-7: Tit 3:1, 1Pe 2:13-17, 
tingnan ang NAKATATAAS NA MGA AWTORIDAD. 

Kung gayon, maliwanag na ang “mga bagay" ni 
Cesar ay ang kaukulang kabayaran sa mga serbi- 
syong ginagawa ng sekular na pamahalaan at ka- 
palit ng mga serbisyong ito ay nagpapataw naman 
ng mga buwis o tributo ang pamahalaan. Bagaman 


CESAR 


486 


ang estado ng Roma a F 7 a 
i g i la | ma P l Taóng Mahahalagang Pangyayari sa Bibliya 
sang Imperyo, nagtaan "to angalan | Namahala Noong Kaniyang Pamamahala 
ng maraming serbisyo para 
sa mga bayang sakop nito, Augusto 31B.C.E.- Kapanganakan ni Juan (na Tagapagbautismo): ba- 
lakip na rito ang pagpapa- (Octavian) 14CE. tas ukol sa pagpaparehistro, at kapanganakan ni 
gawa ng mga lansangang- Jesus sa Betlehem (Luc 2:1), kamatayan ni Hero- 
bayan, at isang uri ng ser sga napana 
bi yay k g g di Tiberio 14-37 C.E. Ministeryo ni Juan at ni Jesus (Luc 3:1); ang kani- 
IŞYO “sa Oreo, gayun m lang kamatayan. Pentecostes ng 33 C.E. at unang 
ang pagpapanatili ng kaa- mga gawain ng bagong-tatag na kongregasyong 
yusang pambayan at pag- Kristiyano. Ang pagkakumberte ni Saul (Pablo) 
lalaan ng proteksiyon laban Gayo 37-41 CE. 
O è (Caligula) 
sa mga kri al Binaba- Claudi 41-54 C.E U dal lalakb i Pablo bil i 
z audio - JE nang dalawang paglalakbay ni Pablo bilang mis- 
yaran ng taong bayan ang yonero at isang bahagi ng kaniyang ikatlong pag- 
mga serbisyong ito sa pa- lalakbay. Isang malaking taggutom, mga Judio pi- 
mamagitan ng mga buwis. nalayas sa Roma (Gaw 11:28, 18:2) 
Ipinakikita ito ng pagtukoy Nero 54-68 C.E. Unang paglilitis kay Pablo sa Roma. (Gaw 25:21; 
ni Jesus sa barya ni Cesar 26:32) Pasimula ng matinding pag-uusig ng pama- 
bil "p 1 halaan laban sa mga Kristiyano kasunod ng mala- 
1 ang , arya ng pangulong king sunog sa Roma; malamang, ikalawang pagli- 
buwis.”--Mat 22:19. litis kay Pablo at pagpatay sa kaniya. Pasimula ng 
Hindi dapat pahintulutan paghihimagsik ng mga Judio (66 C.E.) 
ng isang Kristiyano na ma- | Galba 68-69 C.E. 
kahadlang sa paglilingkod | Otho 69 C.E. 
niya sa Diyos ang awtoridad | Vitellius 69 C.E. 
ni “Cesar” na maningil ng Vespasian 69-79 C.E. Pagkawasak ng Jerusalem (70 C.E.) 
kabayaran maging sa mga Tito 79-81 C.E. 
Kristiyano, at ipinakikita ito Domitian 81-96 C.E. Pagpapatapon sa apostol na si Juan sa Patmos 
ng pananalita ni Jesus na (Apo 1:9) 
ʻang mga bagay na sa Diyos Nerva 96-98 C.E. 
ay dapat ibayad sa Diyos." Trajan 98-117 C.E. Malamang na nakumpleto ang kanon ng Bibliya no- 
(Mat 22:21) Ipinakita ng mga ong unang taon ng kaniyang pamamahala 


apostol ni Jesus na naunawa- 

an nila na ang kanilang tungkulin sa mga taong 
may awtoridad ay limitado, o relatibo, at hindi lubu- 
san, sapagkat nang dalhin sila sa harap ng mataas 
na hukumang Judio, mariin nilang ipinahayag: “Da- 
pat naming sundin ang Diyos bilang tagapamahala 
sa halip na mga tao,” samakatuwid nga, kapag ang 
mga batas o mga kahilingan ng tao ay kasalungat 
niyaong sa Diyos.---Gaw 5:29. 

Paglilitis kay Jesus. Nang litisin si Jesus sa 
harap ng Romanong gobernador na si Poncio Pilato, 
ang mga lider ng relihiyon ay nagparatang sa kani- 
ya ng mabibigat na kasalanan: 'paggugupo sa ban- 
sang Judio at pagbabawal ng pagbabayad ng mga 
buwis kay Cesar at pagsasabi na siya mismo ang 
Kristo na isang hari.” (Luc 23:1, 2) Sa totoo, ang tat- 
long magkakaugnay na paratang na ito ay nanga- 
ngahulugang inaakusahan nila si Jesus ng pagta- 
taksil sa bayan o, gaya ng tawag dito ng mga 
Romano, crimen laesae majestatis (sa ngayon ay ti- 
natawag na lese-majeste). Natanto ito ni Pilato sa- 
pagkat nang maglaon ay sinabi niya, “Dinala ninyo 
sa akin ang taong ito bilang isa na nag-uudyok sa 
mga tao na maghimagsik.” (Luc 23:13, 14) Noong 
48 B.C.E., dahil sa batas na tinawag na lex Julia ma- 


jestatis, naging paglabag ang pagsali sa anumang 
gawaing laban sa soberanong kapangyarihan ng 
Roma. Pinalawak ang pagkakapit ng batas na ito 
anupat, pagsapit ng panahon ni Jesus, halos kahit 
anong pang-iinsulto kay Cesar o anumang gawaing 
nagtitinging sedisyon ay maaaring gawing saligan 
ng paratang na pagtataksil. Si Tiberio, ang Cesar na 
namamahala noon, ay masyadong sensitibo sa kri- 
tisismo o oposisyon, at nakilala ang kaniyang pama- 
mahala dahil sa paghimok nito sa mga “imporman- 
te” na magharap ng mga akusasyon laban sa mga 
pinaghihinalaang traidor. 

Sa buong Imperyo ng Roma, walang sinuman ang 
maaaring maghari nang walang pahintulot ni Cesar. 
Kaya naman noong tinatanong ni Pilato si Jesus, 
maliwanag na pinagtuunan niya ng pansin ang isyu 
ng pagkahari ni Jesus. (Mat 27:11, Mar 15:2, Luc 
23:3, Ju 18:33-37) Sinikap ni Pilato na palayain si Je- 
sus bilang walang-sala, ngunit sumigaw ang mga 
Judiong lider: “Kung palalayain mo ang taong ito, 
hindi ka kaibigan ni Cesar. Bawat tao na ginagawang 
hari ang kaniyang sarili ay nagsasalita laban kay Ce- 
sar.” (Ju 19:12) Ang terminong “kaibigan ni Cesar” 
ay isang titulong pandangal na kadalasa'y iginaga- 


487 


wad sa mga gobernador ng probinsiya, ngunit mali- 
wanag na ginamit ito rito ng mga Judiong lider sa 
isang malawak na diwa, anupat ipinahiwatig nila na 
inilalantad ni Pilato ang kaniyang sarili sa paratang 
na pagkunsinti sa pagtataksil sa bayan. Ang pagka- 
takot ni Pilato sa isang mapanibughuing emperador 
ay nakaimpluwensiya sa kaniya upang lapatan niya 
ng hatol na kamatayan ang isang taong walang- 
sala. Samantala, ipinangalandakan ng mga saserdo- 
te ang kanilang katapatan sa emperador, sa pagsa- 
sabing, “Wala kaming hari kundi si Cesar,” sa gayo'y 
itinakwil nila ang anumang teokratikong pamama- 
hala. (Ju 19:13-16, ihambing ang Isa 9:6, 7: 33:22.) 
Tinutulan din nila ang titulong “Hari ng mga Judio” 
na inilagay ni Pilato sa tulos ni Jesus, ngunit nabigo 
sila. (Ju 19:19-22) Kaugalian noon ng mga Romano 
na magpaskil ng isang karatula na nagsasabi kung 
anong krimen ang ginawa ng nahatulang kriminal. 

Pag-apela at Pagkabilanggo ni Pablo. Nang 
ang mga Judiong lider ng relihiyon sa Tesalonica ay 
bumuo ng isang pangkat ng mang-uumog upang 
pahintuin ang pangangaral nina Pablo at Silas, ku- 
matha rin sila ng paratang na pagtataksil sa empe- 
rador. (Gaw 17:1-9) Nang panahong iyon, si Claudio 
(41-54 C.E.) ang namamahala bilang Cesar.---Gaw 
11:28. 

Ang iba pang mga pagbanggit ng Bibliya kay Ce- 
sar ay tumutukoy kay Nero, na namahala noong 
54 hanggang 68 C.E., nang magpatiwakal siya sa 
edad na mga 31. Si Nero ang tinutukoy ni Pablo 
nang litisin siya sa Cesarea sa harap ni Festo, mali- 
wanag na noong mga 58 C.E. Ikinaila ni Pablo na 
nakagawa siya ng anumang kasalanan laban kay 
Cesar at tumanggi siyang litisin sa Jerusalem, anu- 
pat sinabi niya: “Nakatayo ako sa harap ng luklukan 
ng paghatol ni Cesar, kung saan ako dapat hatulan. 
... Umaapela ako kay Cesar!” (Gaw 25:1, 6-11) Sa 
pagkakataong ito, ginamit ni Pablo ang kaniyang 
mga karapatan bilang isang mamamayang Roma- 
no. Ang gayong pag-apela kay Cesar ay maaaring 
gawin pagkatapos ipahayag ang hatol o sa panahon 
ng paglilitis. Yamang ipinahiwatig ni Festo na ayaw 
niyang siya mismo ang magpasiya sa bagay na ito 
at yamang hindi maaasahan na magiging makata- 
rungan ang paglilitis sa Jerusalem, pormal na nag- 
petisyon si Pablo na nais niyang ang pinakamataas 
na hukuman ng imperyo ang humatol sa kaniya. Sa 
ilang kaso, lumilitaw na maaaring tanggihan ang 
pag-apela, gaya halimbawa sa kaso ng isang mag- 
nanakaw, pirata, o sedisyonista na nahuli sa akto. 
Malamang na ito ang dahilan kung kaya sumanggu- 
ni muna si Festo sa “kapulungan ng mga tagapayo” 
bago niya tanggapin ang apela. Muling dininig ang 
kaso sa harap ng dumadalaw na si Herodes Agripa Il 
upang si Festo ay magkaroon ng mas malinaw na 
impormasyong maisusumite kapag inilipat na niya 


CESAR 


ang kaso ni Pablo sa “Isa na Augusto,” si Nero. (Gaw 
25:12-27, 26:32, 28:19) May iba pang layunin ang 
pag-apela ni Pablo, ito'y upang dalhin siya sa Roma, 
sa gayo'y natupad ang hangaring ipinahayag niya 
noong una. (Gaw 19:21: Ro 15:22-28) Ang makahu- 
lang pangako ni Jesus at ang mensaheng tinanggap 
ni Pablo nang maglaon sa pamamagitan ng anghel 
ay nagpapakitang pinatnubayan ng Diyos ang ba- 
gay na ito.--Gaw 23:11, 27:23, 24. 

Lumilitaw na isinulat ni Pablo ang kaniyang liham 
sa mga taga-Filipos noong unang pagkabilanggo 
niya sa Roma (mga 60-61 C.E.). Sa pagtatapos ng li- 
ham, inilakip ni Pablo ang mga pagbati ng mga ka- 
patid sa Roma at lalo na niyaong mga nasa sam- 
bahayan ni Cesar.” (Fil 4:21, 22) Ang terminong 
“sambahayan ni Cesar” ay hindi naman laging tu- 
mutukoy sa mga kapamilya ni Nero, na siyang na- 
mamahala noon, sa halip, maaaring kumakapit ito 
sa mga nasa serbisyo sa pamahalaan, sa mga alipin 
at mga nakabababang opisyal ni Cesar. Hindi bina- 
banggit kung ang mga Kristiyanong ito mula sa 
sambahayan ni Cesar ay mga bunga ng panganga- 
ral ni Pablo. Kung ang bilangguan niya ay konekta- 
do sa Tanod ng Pretorio (Fil 1:13), mangangahulu- 
gan ito na siya, at ang ginawa niyang pangangaral 
doon, ay malapit sa palasyo ni Nero, samakatuwid 
ay malapit sa karamihan ng mga miyembro ng 
sambahayan ni Cesar. (Gaw 28:16, 30, 31) Paano 
man niya nakilala ang mga Kristiyanong ito sa sam- 
bahayan ni Cesar, maliwanag na mayroon silang 
pantanging interes sa mga kapatid sa Filipos. Ya- 
mang ang Filipos ay isang kolonyang Romano at 
maraming retiradong kawal at lingkod ng pamaha- 
laan doon, maaaring ang ilan sa mga Kristiyano 
roon ay kamag-anak o kaibigan niyaong mga nag- 
padala ng mga pagbati sa pamamagitan ni Pablo. 

Noong 64 C.E., sinalanta ng isang malaking sunog 
ang Roma, na sumira ng mga isang kapat ng lun- 
sod. Kumalat ang usap-usapan na si Nero ang may 
kagagawan nito at, ayon sa Romanong istoryador na 
si Tacitus, sinikap ni Nero na protektahan ang kani- 
yang sarili sa pamamagitan ng pagbibintang nito sa 
mga Kristiyano. (The Annals, XV, XLIV) Sinundan 
ito ng lansakang pag-aresto, at ang mga Kristiyano 
at yaong mga pinaghihinalaan na Kristiyano ay pi- 
nahirapan, pinagpapatay, anupat ang ilan ay sinu- 
nog pa nga nang buhay sa harap ng madla. Waring 
ito ang naging pasimula ng isang malaking dalu- 
yong ng pag-uusig, hindi mula sa mga relihiyo- 
song mananalansang, kundi mula sa pulitikal na 
mga elementong determinadong lipulin ang kon- 
gregasyong Kristiyano. Sa panahong ito, si Pablo, na 
maliwanag na pinalaya pagkaraan ng dalawang- 
taong pagkabilanggo sa Roma (mga 59-61 C.E.), 
ay malamang na nabilanggo sa ikalawang pagka- 
kataon (mga 65 C.E.). Karaniwang pinaniniwalaan 


CESAREA 


na kasunod nito ay pinatay siya sa utos ni Nero. 
--Ihambing ang 2Ti 1:16, 17: 4:6-8. 

Nagsimula ang paghihimagsik ng mga Judio no- 
ong 66 C.E., dalawang taon bago mamatay si Nero, 
at noon lamang 70 C.E. ito nasupil sa panahon ng 
pamamahala ni Vespasian (69-79 C.E.). Ipinapala- 
gay na ang apostol na si Juan ay ipinatapon sa pulo 
ng Patmos noong panahon ng pamamahala ni Do- 
mitian (81-96 C.E.), isang malupit na kalaban ng 
Kristiyanismo.---Apo 1:9. 


CESAREA [Ni (Kay) Cesar]. Isang mahalagang 
daungang lunsod na itinayo ni Herodes na Dakila sa 
baybaying dagat ng Mediteraneo noong huling ba- 
hagi ng unang siglo B.C.E. Ang orihinal na lokasyon 
nito ay kilala noon bilang Tore ni Straton o Strato, 
anupat ipinapalagay na isinunod sa pangalan ng 
isang tagapamahalang Sidonio. Ang sinaunang pa- 
ngalan nito ay naingatan sa pangalang Arabe na 
Qaisariye (na sa ngayon ay tinatawag na Horvat Qe- 
sari sa Hebreo). Ito'y mga 40 km (25 mi) sa T ng 
Bundok Carmel at mga 87 km (54 na mi) sa HHK ng 
Jerusalem. 

Ang Judiong istoryador na si Josephus ang pa- 
ngunahing mapagkukunan ng impormasyon tung- 
kol sa pagtatayo ng lunsod at sa maagang kasaysa- 
yan nito. Ang lugar na ito, pati na ang Samaria at 
iba pang bayan, ay ipinagkaloob ni Cesar Augusto 
kay Herodes na Dakila. Pagkatapos na muling mai- 
tayo ni Herodes ang Samaria, na pinangalanan ni- 
yang Sebaste, pinagtuunan naman niya ng pansin 
ang baybaying dagat at nagtayo siya ng isang ma- 
ringal na daungan at lunsod sa Tore ni Strato. Ang 
pagtatayo ay inabot nang 10 hanggang 12 taon, at 


488 


pinasinayaan ito noong mga 10 B.C.E. (ayon sa ilang 
iskolar). Ang mga proyektong ito ay pinangala- 
nan ni Herodes bilang parangal kay Cesar Augusto 
—ang lunsod ay tinawag na Cesarea, samantalang 
ang daungang-dagat nito ay tinawag na Sebastos 
(na Griego para sa Augusto). Napakaganda ng ma- 
teryales at ng pagkakatayo ng lunsod, at mayroon 
itong isang templo, isang dulaan, at isang malaking 
ampiteatro na doo'y kasya ang napakaraming tao. 
Isang paagusan ang nagdadala ng sariwang tubig sa 
Cesarea, at isang sistema ng mga kanal sa ilalim ng 
lunsod ang naglalabas ng tubig at dumi patungo sa 
dagat. Gayunman, ang pinakamahalagang proyekto 
ay ang pagtatayo ng artipisyal na daungan ng lun- 
sod. 

Pagkatapos mapaalis sa puwesto si Arquelao na 
anak ni Herodes na Dakila, Cesarea ang naging 
opisyal na tirahan ng mga Romanong prokura- 
dor na namahala sa Judea. Sa aklat ng Bibliya na 
Mga Gawa ng mga Apostol, ang lunsod ay itinatam- 
pok kapuwa bilang isang daungang-dagat at bilang 
sentro ng pamahalaan. 

Si Felipe, pagkatapos ng matagumpay na pagli- 
lingkod bilang misyonero sa Samaria, ay nakibaha- 
gi sa ‘pagpapahayag ng mabuting balita” sa mga te- 
ritoryong nasa baybayin pasimula sa lunsod ng 
Asdod at sa lahat ng mga lunsod hanggang sa Ce- 
sarea, na mga 90 km (56 na mi) sa dakong H. (Gaw 
8:5-8, 40) Di-nagtagal pagkatapos nito, si Pablo ay 
nakumberte. Dahil sa tangkang pagpatay sa kaniya 
nang magsimula siyang mangaral sa Jerusalem, 
inihatid siya ng mga alagad sa daungang-dagat ng 
Cesarea at pinayaon siya patungo sa kaniyang sari- 
ling bayan, ang Tarso.---Gaw 9:28-30. 

Yamang sa Cesarea panguna- 
hing nakahimpil ang mga huk- 
bong militar ng Roma, natural la- 
mang na doon manirahan ang 
senturyon na si Cornelio. Baga- 
man maraming Judiong nakati- 
ra roon, ipinapalagay na ang 
kalakhang bahagi ng populasyon 
ng lunsod ay mga Gentil. Kaya 
noong taong 36 C.E., inakay 
ng Diyos si Pedro sa lugar na 
ito upang magpatotoo sa di-tuling 
si Cornelio, sa mga kamag-anak 
nito, at sa malalapit na mga kaibi- 


Ang Cesarea, na pinatayuan 
ni Herodes na Dakila ng 
pangharang sa alon (na 
ngayon ay nakalubog na) 
upang makalikha ng 
artipisyal na daungan 


489 


gan nito at upang bautismuhan sila bilang kau- 
na-unahang di-tuling mga Gentil na tinanggap sa 
kongregasyong Kristiyano.--Gaw 10:1-48. 

Sa Cesarea nagtungo si Herodes Agripa I pagkata- 
pos ng kaniyang bigong pagpapabilanggo kay Ped- 
ro, at dito niya tinanggap ang mga delegasyon mula 
sa Tiro at Sidon at di-nagtagal pagkatapos nito ay 
namatay siya (44 C.E.) bilang kapahayagan ng pag- 
hatol ng Diyos. (Gaw 12:18-23) Sa pagtatapos ng ka- 
niyang ikalawa at ikatlong paglalakbay bilang mis- 
yonero, dumaan si Pablo sa Cesarea noong pabalik 
siya sa Palestina. (Gaw 18:21, 22, 21:7, 8) Noong ika- 
lawang pagdalaw niya rito, si Pablo at ang kaniyang 
mga kasama ay nakituloy kay Felipe na ebangheli- 
sador, na posibleng namirmihan sa Cesarea nang 
matapos ang naunang paglalakbay nito ukol sa pa- 
ngangaral. Sinamahan ng ilan sa lokal na mga ala- 
gad ang apostol mula sa daungang-dagat na iyon 
hanggang sa Jerusalem, bagaman nasa Cesarea pa 
lamang si Pablo ay binabalaan na siya ng propetang 
si Agabo tungkol sa panganib na nakaabang sa ka- 
niya.--Gaw 21:10-16. 

Dahil sa tangkang pagpatay sa kaniya sa Jerusa- 
lem, ang inarestong si Pablo ay dinala sa Cesarea sa 
ilalim ng mahigpit na pagbabantay at iniharap kay 
Gobernador Felix upang litisin. (Gaw 23:23, 24) 
Kung sa Jerusalem ay matindi ang pagtatangi sa re- 
lihiyon at magulo ang mga kalagayan, maayos na- 
man ang mga kalagayan sa Cesarea. Ang malaking 
pagkakaibang ito ay itinuturing na dahil sa malakas 
na impluwensiya ng Roma sa Cesarea at dahil nari- 
rito rin ang pangunahing garison ng mga hukbong 
Romano. Inubliga ni Gobernador Festo, na humalili 
kay Felix, ang mga Judiong kalaban ni Pablo sa Je- 
rusalem na bumaba sa Cesarea upang doon isampa 
ang kanilang mga paratang laban kay Pablo, saman- 
talang si Pablo, sa halip na magpalitis sa Jerusa- 
lem, ay umapela kay Cesar. (Gaw 25:1-12) Habang 
siya'y nasa Cesarea at naghihintay na mailipat sa 
Roma, nakapagbigay si Pablo ng mapuwersang pa- 
totoo may kinalaman sa Kristiyanismo sa harap ni 
Festo at ng kaniyang maharlikang mga panauhin, si 
Haring Agripa II at ang kapatid nito na si Bernice. 
(Gaw 25:13, 22-27: 26:1-32) Mula sa Cesarea ay 
naglayag ang bilanggong si Pablo hanggang sa ma- 
karating sa Roma.--Gaw 27:1, 2. 

Noong panahon ng pamamahala ni Nero, sumik- 
lab sa Cesarea ang malubhang alitan sa pagitan ng 
naninirahang mga Judio at mga Siryano, at ipinapa- 
lagay na ang mga pangyayari roon ang naging mit- 
sa ng paghihimagsik na humantong sa pagkawasak 
ng Jerusalem noong 70 C.E. 

Noong 1961, natagpuan sa dulaan ng Cesarea ang 
isang bato na may inskripsiyong Latin at may pa- 
ngalan ni Poncio Pilato, ang kauna-unahan sa ga- 
yong mga inskripsiyon na natagpuan. 


CHAKAL 


CESAREA FILIPOS [Cesarea ni Felipe]. Isang 
bayang matatagpuan sa pinagmumulan ng tubig ng 
Ilog Jordan, na katumbas sa ngayon ng maliit na 
nayon ng Banyas. Sa taas na 350 m (1,150 piye) 
mula sa kapantayan ng dagat, pambihira ang likas 
na kagandahan ng lokasyon nito. Ang tatlong panig 
ng nayong ito ay napalilibutan ng mga bundok, 
anupat nasa dakong HS ang Bundok Hermon na 
may taluktok na nababalutan ng niyebe, samanta- 
lang sa dakong K naman ay may mayabong at lun- 
tiang kapatagan na natutubigan ng isa sa mga pa- 
ngunahing pinagmumulan ng tubig ng Jordan na 
bumubukal mula sa isang kalapit na yungib. 

Sa bayang ito naganap ang isang pagbabaka sa 
pagitan ng Ehipto at ng matagumpay na mga hukbo 
ni Antiochus III (na Dakila) (mga 200 B.C.E.). Noon 
ay kilala ito bilang Paneas, isang pangalang ibinigay 
sa bayan bilang parangal sa paganong diyos na 
si Pan, isang bathala ng pag-aanak na sinasamba 
roon. Noong taong 20 B.C.E., ibinigay ni Cesar Au- 
gusto ang Paneas kay Herodes na Dakila, na nagta- 
yo sa lugar na iyon ng isang templo na yari sa pu- 
ting marmol na inialay naman nito kay Augusto. 
Nang maglaon, ang lunsod ay pinalaki at pinaganda 
ng anak ni Herodes, si Felipe na tetrarka, bilang pa- 
rangal kay Tiberio Cesar. Pagkatapos ay pinangala- 
nan itong Cesarea at, upang ipakita na iba ito sa da- 
ungang lunsod na kapangalan nito, tinawag itong 
Cesarea Filipos. Nang maglaon pa, muling pinalaki 
at pinaganda ni Herodes Agripa II ang lunsod, at pi- 
nalitan ng Neronias ang pangalan nito, bagaman 
hindi na rin ginamit ang pangalang ito pagkamatay 
ni Nero. Inilahad ni Josephus na, pagkatapos mawa- 
sak ang Jerusalem noong 70 C.E., si Heneral Tito ay 
nagpalabas doon ng mga labanan ng mga gladya- 
dor, anupat mga bihag na Judio ang ginamit niyang 
biktima. (The Jewish War, VII, 23, 24 [ii, 1]) Sa pag- 
lipas ng panahon, ang pangalan ng lunsod ay ibina- 
lik sa sinaunang pangalan nito na Paneas, at sa 
Arabe (na hindi gumagamit ng “p'), ito'y naging 
Banyas. 

Patungo si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa 
“mga nayon ng Cesarea Filipos” nang tanungin 
niya sila: “Sino ang Anak ng tao ayon sa sinasa- 
bi ng mga tao?” na humantong sa mahalagang 
pag-uusap tungkol sa batong-limpak na pundasyon 
ng kongregasyong Kristiyano at sa paggamit ng 
mga susi ng Kaharian ng langit.--Mar 8:27; Mat 
16:13-20. 


CHAKAL [sa Heb., tan]. Isang uri ng asong li- 
gaw na may mahaba at patulis na nguso, mabala- 
hibong buntot, at kahawig na kahawig ng sorra. Ma- 
tatagpuan pa rin ang hayop na ito (Canis aureus) sa 
Palestina. Bagaman ang chakal ay nananalakay at 


CILICIA 


pumapatay ng mga ibon at pati ng mga kordero, at 
sa katunayan ay kumakain ng kahit ano, pati pru- 
tas, ang pangunahing kinakain nito ay mga bagay 
na nabubulok at mga bangkay. Kaya naman kapa- 
ki-pakinabang ang hayop na ito, yamang ang mga 
bangkay ay maaaring pamugaran ng mikrobyo. 
Ang mga chakal ay karaniwang naninila sa gabi, 
nang mag-isa, pares-pares, o sa maliliit na pangkat. 
Kapag araw, kadalasa'y natutulog sila sa mga ti- 
wangwang na dako, sa mga butas sa lupa, sa mga 
yungib, sa abandonadong mga gusali, o sa mga 
guho. 

Yamang ang mga chakal ay naninirahan sa mga 
lugar na ilang, liblib, at tulad-disyerto pa nga, gina- 
mit ng Kasulatan ang teritoryo ng chakal upang su- 
magisag sa kalagayan ng lubos na pagkatiwang- 
wang, na hindi tinatahanan ng tao. Sa iba't ibang 
hula, ginamit ang paglalarawang ito upang magpa- 
hayag ng pagkatiwangwang sa Jerusalem, mga lun- 
sod ng Juda, Hazor, Babilonya, at Edom. (Jer 9:11, 
10:22: 49:33; 51:37, Isa 34:5, 13; Mal 1:3) Binanggit 
din ng Bibliya ang nagdadalamhating paghagulhol, 
o pagpapalahaw, ng chakal. (Isa 13:22, Mik 1:8) Ang 
alulong ng chakal ay nagsisimula sa paglubog ng 
araw at ito'y isang mahabang paghagulhol, mga tat- 
lo o apat na ulit, anupat ang tono ng bawat alulong 
ay mas mataas nang kaunti kaysa sa sinundan nito. 
Ang paghagulhol ay natatapos sa sunud-sunod na 
malikli, malalakas at matitinis na kahol. 

Sa Kasulatan, paulit-ulit na tinutukoy ang chakal 
sa makatalinghagang tagpo. Bilang paglalarawan sa 
kaniyang kaawa-awang kalagayan, ibinulalas ni Job 
na siya'y naging “kapatid ng mga chakal.” (Job 
30:29) Hinggil sa kahiya-hiyang pagkatalo ng bayan 
ng Diyos, ang salmista, na marahil ay tinutukoy ang 
lugar na pinangyarihan ng pagbabaka kung saan 
nagtitipon ang mga chakal upang kainin ang mga 
napatay (ihambing ang Aw 68:23), ay nagdalamha- 
ti: “Dinurog mo kami sa dako ng mga chakal.” (Aw 
44:19) Dahil sa pagkubkob ng Babilonya sa Jerusa- 
lem noong 607 B.C.E. nagkaroon ng matinding tag- 
gutom, anupat may-kalupitang pinakitunguhan ng 
mga ina ang sarili nilang supling. Sa gayo'y ipinaki- 
ta ni Jeremias ang kaibahan ng kalupitan “ng aking 
bayan” kung ihahambing sa pangangalaga ng mga 
inang chakal.---Pan 4:3, 10. 

Dahil sa matitinding tagtuyot sa lupain ng Juda 
nang mawala ang pagpapala ni Jehova, ang mga se- 
bra ay inilarawang sumisinghot ng hangin, samaka- 
tuwid nga, humihingal, tulad ng mga chakal. (Jer 
14:1, 2, 6) Samantala, hinggil sa pagsasauli ng kani- 
yang bayan, ipinangako ni Jehova na ang tinata- 
hanang dako ng mga chakal ay magkakaroon ng 
damo, mga tambo, at mga halamang papiro. At da- 
hil sa paglalaan ni Jehova ng tubig para sa kaniyang 


490 


bayan sa ilang, ang mga hayop na gaya ng chakal 
ay luluwalhati sa kaniya.--Isa 35:7, 43:20, 21. 


CILICIA. Isang medyo maliit at makitid na re- 
hiyon sa TS Asia Minor. Nasa T nito ang Dagat Me- 
diteraneo, nasa K naman ang Pamfilia. Sa H nito ay 
ang Licaonia at Capadocia, na inihihiwalay ng ka- 
bundukan ng Taurus. Sa dakong S naman, nasa pa- 
gitan nito at ng Sirya ang Kabundukan ng Amanus 
(sa ngayon ay Nur), na isang timugang sanga ng 
Kabundukan ng Taurus. Halos ito ang nagsilbing 
mga hangganan ng sinaunang Cilicia. 

Ang rehiyong ito ay nahahati sa dalawang likas 
na seksiyon: ang kanluraning seksiyon, na tinata- 
wag na Cilicia Tracheia (Baku-bakong Cilicia) at ang 
silanganing seksiyon, na tinatawag na Cilicia Pe- 
dias (Kapatagang Cilicia). Ang Cilicia Tracheia ay 
isang ilang at matalampas na rehiyon sa Kabundu- 
kan ng Taurus, na mayaman sa kagubatan. Dahil 
sa paliku-likong baybayin nito, na may mababa- 
tong lungos, maraming dako at katubigan doon na 
madadaungan. Noon pa man, dito nagtatago ang 
mga magnanakaw at mga piratang sumasalakay sa 
mga barkong nasa baybayin. Saklaw naman ng Cili- 
cia Pedias ang malawak na baybaying kapatagan, na 
natutubigang mainam at napakataba. Noong mga 
panahong Romano, matatagpuan sa kapatagang ito 
ang maraming lunsod na may awtonomiya, at pina- 
kaprominente sa mga ito ang Tarso, kung saan isi- 
nilang si Saul (Pablo).---Gaw 21:39, 22:3, 23:34. 

Maliban sa trigo, lino, at mga prutas, produkto rin 
ng Cilicia ang balahibo ng kambing, na tinatawag na 
cilicium noong mga panahong Romano. Yamang 
malawakan itong ginagamit sa paggawa ng mga tol- 
da noon, posibleng dahil dito kung kaya natuto si 
Pablo ng ganitong hanapbuhay sa murang edad. 

Estratehiko ang lokasyon ng Cilicia kung tungkol 
sa militar at sa komersiyo. Ang pangunahing ruta 
ng kalakalan mula sa Sirya ay dumaraan sa Syrian 
Gates, isang mataas na daanan sa Kabundukan ng 
Amanus (sa ngayon ay Nur) na mga 30 km (20 mi) 
sa H ng Antioquia, pagkatapos ay tumatawid ito sa 
Cilicia patungong Tarso paahon sa Kabundukan ng 
Taurus hanggang sa Cilician Gates, ang makikitid 
na bangin, o guwang, na dinaraanan patungo sa git- 
na at kanluraning Asia Minor. 

Sa ilalim ng sinaunang Imperyo ng Roma, ang 
probinsiya ng Cilicia ay hinati, anupat ang isang ba- 
hagi ng kanluraning seksiyon ay ibinigay sa lokal na 
mga dinastiya, samantalang ang natitirang baha- 
gi ay maliwanag na ibinigay sa pangangasiwa ng 
karatig na mga kahariang sakop ng mga dinasti- 
yang iyon. Noon na lamang panahon ni Vespasian 
(72 C.E.) muling nagsanib ang silanganin at kanlu- 
raning mga seksiyon ng Cilicia at naging iisang pro- 
binsiya. Kaya, nang magsimula ang panahon ng 


491 


mga apostol, napakalapit ng ugnayan ng Cilicia at 
ng Sirya, at mahihiwatigan ito sa Gawa 15:23, 41 at 
Galacia 1:21. Ayon sa ilang mananaliksik, maaaring 
ang “Cilicia” sa mga tekstong ito ay tumutukoy sa 
Cilicia Pedias. Sa Gawa 27:5, sinasabi na si Pablo ay 
naglayag “sa laot ng dagat sa tapat ng Cilicia at 
Pamfilia” noong patungo siya sa Roma upang litisin. 
Lumilitaw na ang Ciliciang ito ay tumutukoy sa bu- 
ong rehiyon ng silanganin at kanluraning Cilicia. 

Bago mamatay si Esteban, kasama sa mga naki- 
kipagtalo sa kaniya ang mga Judiong mula sa Cili- 
cia. (Gaw 6:9) Pagsapit ng mga 49 C.E., mayroon 
nang mga kongregasyon sa Cilicia na sinulatan ng 
Kristiyanong sanggunian sa Jerusalem. (Gaw 15:23) 
Sa ruta ng ikalawa at ikatlong paglalakbay ni Pablo 
bilang misyonero, tiyak na madaraanan niya ang 
Cilicia at ang Cilician Gates. 


CINIDO. Isang lunsod na nasa Peninsula ng 
Resadiye, na lumalawig mula sa TK sulok ng Asia 
Minor tungo sa Dagat Aegeano, sa pagitan ng mga 
pulo ng Rodas at Cos. 

Malamang na dumaan ang apostol na si Pablo 
sa lunsod na ito nang pabalik siya mula sa kani- 
yang ikalawang paglalakbay bilang misyonero, no- 
ong mga 52 C.E. (Gaw 18:21, 22), at noon ding papa- 
tapos na ang kaniyang ikatlong paglalakbay, noong 
mga 56 C.E., nang dumating sa Rodas at Cos ang 
barkong sinasakyan niya (Gaw 21:1), bagaman hin- 
di binanggit ang Cinido sa alinman sa mga pagka- 
kataong ito. Gayunman, espesipiko itong binanggit 
sa Gawa 27 may kaugnayan sa pagbibiyahe ni Pablo 
noong mga 58 C.E. upang humarap kay Empera- 
dor Nero sa Roma. Pagkaalis sa Mira, dumating sa 
Cinido ang barkong sinasakyan ni Pablo at ng iba 
pang mga bilanggo. (Gaw 27:5-7) Kung tama ang 
direksiyon ng hangin, ang paglalakbay na ito na 
mga 240 km (150 mi) ay maaaring tumagal nang 
isang araw lamang, ngunit dahil sa pasalungat na 
hangin na binanggit sa ulat, “maraming araw” ang 
ginamit sa partikular na paglalakbay na ito. Ang 
“barko na nagmula sa Alejandria” na sinasakyan 
nila ay may lulang mga butil, marahil ay isa ito sa 
maraming barko na regular na nagdadala ng mga 
produktong agrikultural mula sa Ehipto patungong 
Roma at na maaaring dati ay naglalayag sa isang 
mas direktang ruta mula sa Alejandria at tumata- 
wid sa Dagat Mediteraneo patungong Roma. (Gaw 
27:38) Gayunman, maaaring ang malakas na ha- 
nging binanggit sa mga talata 4 at 7 ang naging da- 
hilan kung kaya napilitan ang barko na magbago ng 
landas at dumaong sa Mira. Ang isang malaking sa- 
sakyan na mahirap ugitan at puno ng binutil ay ba- 
bagal dahil sa hampas ng hangin at hindi kataka- 
takang sa wakas ay darating sa Cinido “nang may 
kahirapan.” Ang mga paghuhukay rito kamakailan 


CIPRUS 


lamang ay nagsiwalat ng maraming bagay tungkol 
sa lugar na ito. Inilalarawan ng The Interpreter's 
Dictionary of the Bible, Suplementong Tomo, p. 169 
ang lokalidad na ito: “Isang mababa at makitid na 
ismo... ang nagdurugtong sa pinakalupain ng pe- 
ninsula ng Cinido at sa isang mataas na dako ng lu- 
pain kung saan nakakubli sa magkabilang panig ng 
ismo ang dalawang mainam na daungan. Mala- 
mang na ang mas malaking daungan sa T ay ang 
komersiyal na daungan kung saan ang mga barko 
na patungong kanluran o hilaga, gaya niyaong si- 
nakyan ni Pablo (Gawa 27:7), ay maaaring magpa- 
hupa ng masamang panahon bago magpatuloy sa 
kanilang paglalakbay sa kabilang ibayo ng maha- 
nging tangos. Sa mga pampang ay may mapagpu- 
pugalan ng barko: mga bahay-imbakan ... , mga 
pamilihan, maliliit na dulaan, at isang templo ni 
Dionisus.”---Inedit ni K. Crim, 1976. 

Matapos banggitin ang tungkol sa pagdating sa 
Cinido, sinasabi ng rekord na “sapagkat hindi kami 
tinulutan ng hangin na magpatuloy, naglayag kami 
na nanganganlong sa Creta sa Salmone.” (Gaw 27:7) 
Waring hindi nila kayang “magpatuloy” sa kanilang 
binabalak na ruta ng pagtawid sa Dagat Aegeano, 
anupat lalampas sa timugang dulo ng Gresya at 
magpapatuloy sa Roma, yamang dahil sa pasalu- 
ngat na hangin ay napilitan silang sundan ang pa- 
timog na ruta patungong Creta at maglayag sa pro- 
teksiyon ng mga baybayin nito laban sa hangin. 
Gaya ng ipinakikita ng Gawa 27:9, taglagas noon 
ng taong iyon, at walang alinlangang nadama ng 
mga nagpapatakbo ng sasakyan ang pangangaila- 
ngang magmadali sa paglalakbay hangga't maaari 
bago maging mas mapanganib ang paglalayag dahil 
sa lagay ng panahon. 


CIPRUS. Isang pulo sa HS sulok ng Dagat Me- 
diteraneo, mga 70 km (43 mi) mula sa baybayin ng 
Cilicia sa Asia Minor at mga 100 km (62 mi) mula 
sa baybayin ng Sirya. Ang Ciprus ang ikatlong pi- 
nakamalaking pulo sa Mediteraneo, kasunod ng Si- 
cilia at Sardinia. Ang pangunahing kalupaan ng 
Ciprus ay may haba na mga 160 km (100 mi), ngu- 
nit isang makitid na sanga ng lupain ang nakausli 
nang 72 km (45 mi) pa sa HS sulok nito. Ang 
pulong ito ay 97 km (60 mi) sa pinakamalapad 
na bahagi nito. Ang Kabundukan ng Troodos sa 
TK ang may pinakamataas na taluktok--ang Bun- 
dok Olympus, na may taas na 1,951 m (6,401 piye). 
Isa pang kabundukan ang nasa kahabaan ng hila- 
gaang baybayin, at nasa pagitan ng dalawang ka- 
bundukang ito ang gitnang kapatagan. Kapag tag- 
lamig ay nagkakaroon ng niyebe ang mga taluktok 
ng mga bundok, samantalang kapag tag-araw na- 
man ay mainit at tuyo ang panahon sa mga kapa- 
tagan. Mula pa noong sinaunang mga panahon, 


CIPRUS 


ang pulo ay bantog na dahil sa saganang tanso na 
minimina rito, at ang pangalan ng pulo ay naging 
singkahulugan ng metal na ito. (Ang salitang Ing- 
les na “copper” ay hinalaw sa Griegong Ky pros.) 

Ang katibayan ng kasaysayan ay pangunahin 
nang tumuturo sa Ciprus bilang ang “Kitim” ng 
Hebreong Kasulatan. (Isa 23:1, 12, Dan 11:30) Ang 
pulo ay nakilala hindi lamang dahil sa tanso nito 
kundi dahil din sa maiinam na kahoy nito, partiku- 
lar na ang tablang sipres, na lumilitaw na iniluwas 
sa Tiro sa baybayin ng Fenicia upang gamitin sa 
paggawa ng mga barko.---Eze 27:2, 6. 

Dahil iniuugnay ito sa Kitim ng Bibliya, maaasa- 
han na sa paanuman, ang orihinal na populasyon 
ng Ciprus ay kakikitaan ng kaugnayan sa Gresya. 
(Tingnan ang Gen 10:4: si Javan ang pinagmulan ng 
mga loniano o sinaunang mga Griego.) At, gaya ng 
ipinakikita sa artikulong KITIM, talagang nagkaroon 
ng ganitong kaugnayan. 

Ang mga hari ng mga estadong-lunsod ng Cip- 
rus ay nakipag-alyansa kay Alejandrong Dakila 
pagkatapos ng kaniyang tagumpay sa Pagbabaka 
sa Issus noong 333 B.C.E. Pagkamatay ni Alejan- 
dro, ang Ptolemaikong dinastiya ng Ehipto ang hu- 
mawak ng kontrol dito, at ang Ciprus, sa kalakhang 
bahagi, ay nanatiling sakop ng Ehipto hanggang 
noong 58 B.C.E., nang kunin naman ito ng Roma. 
Bagaman hindi sila espesipikong itinala, malamang 
na may mga Judio mula sa Ciprus na naroon sa Je- 
rusalem para sa kapistahan ng Pentecostes noong 
33 C.E. Ang Levitang si Jose, na mas kilala bi- 
lang si Bernabe, ay ipinanganak sa Ciprus.---Gaw 
4:36. 

Kristiyanismo. Bilang resulta ng pag-uusig sa 
mga Kristiyano kasunod ng pagpatay kay Esteban 
bilang martir, ang mga alagad ay nangalat, at ang 
ilan sa kanila ay pumaroon sa Ciprus, kung saan 
nagpatotoo sila sa mga Judiong tumatahan doon. 
May ilang Kristiyanong taga-Ciprus na pumaroon sa 
lunsod ng Antioquia, na katapat ng Ciprus sa bay- 
bayin ng Sirya, at matagumpay na nangaral sa mga 
taong tulad nila na nagsasalita ng Griego. (Gaw 
11:19, 20) Nang sina Pablo at Bernabe, kasama si 
Juan Marcos, ay isugo mula sa Antioquia sa ka- 
nilang unang paglalakbay bilang mga misyonero 
(mga 47-48 C.E.), ang unang teritoryo nila ay sa pu- 
long tahanan ni Bernabe, ang Ciprus. Pagdating nila 
sa Salamis, isang mahalagang lunsod ng komersiyo 
sa S baybayin ng Ciprus, nakasumpong sila roon ng 
higit sa isang sinagoga, anupat nagpapahiwatig na 
malaki-laki ang populasyong Judio nito. Nang mai- 
pahayag na nila roon ang salita ng Diyos, naglakbay 
sila sa buong pulo hanggang sa Pafos sa K baybayin, 
na noon ay ang Romanong kabiserang pampro- 
binsiya. Dito nila nakilala ang interesadong pro- 


492 


consul, si Sergio Paulo, at nakaharap ang sumasa- 
lansang na manggagaway, si Elimas (Bar-Jesus). 
--Gaw 13:1-12. 

Tumpak ang pagtukoy ng istoryador na si Lu- 
cas na may isang proconsul sa Ciprus. Ang Ciprus 
ay inilipat sa kontrol ng Senadong Romano noong 
22 B.C.E., kung kaya magmula noon, ang inatasang 
gobernador ng pulo ay nagkaroon ng titulo na, hin- 
di emisaryo, kundi proconsul, isang diputadong go- 
bernador na gumaganap bilang kinatawan ng Se- 
nado. 

Mula sa daungan ng Pafos, si Pablo at ang kani- 
yang mga kasamahan ay naglayag patungong Pam- 
filia sa baybayin ng Asia Minor. (Gaw 13:13) Pagka- 
raan ng mga dalawang taon, bumalik si Bernabe sa 
kaniyang sariling lupain kasama si Juan Marcos 
upang patuloy pang gumawa ng alagad, samanta- 
lang sinimulan naman ni Pablo ang kaniyang ikala- 
wang paglalakbay bilang misyonero sa Asia Minor 
(mga 49 C.E.). (Gaw 15:36-41) Sa pagtatapos ng 
ikatlong paglalakbay ni Pablo (mga 56 C.E.), noong 
naglalayag siya mula sa Patara sa TK baybayin ng 
Asia Minor patungong Fenicia, natanaw ng apostol 
ang Ciprus ngunit kaniyang “iniwan ito sa gawing 
kaliwa, anupat maliwanag na dumaan sa TK dulo 
ng pulo habang ang barko ay patungo sa Tiro. (Gaw 
21:1-3) Di-nagtagal pagkatapos nito, pagdating niya 
sa Jerusalem, si Pablo ay pinatuloy sa tahanan ni 
Minason, na isa ring katutubo ng Ciprus tulad ni 
Bernabe. (Gaw 21:15, 16) Nang magbiyahe si Pablo 
patungong Roma, ang barkong sinakyan niya ay 
naglayag “na nanganganlong sa Ciprus, sapagkat 
ang hangin ay pasalungat.” Yamang ang mas mala- 
lakas na hangin sa panahong iyon ng taon ay nag- 
mumula sa K at HK, na hindi mabuti para sa pagta- 
wid sa laot ng dagat, maliwanag na kinailangan ng 
barko na lumigid sa S dulo ng Ciprus at pagkatapos 
ay maglayag sa kahabaan ng baybayin ng Asia Mi- 
nor, kung saan ang mga hangin mula sa katihan ay 
makakatulong dito sa pakanlurang paglalayag nito. 
--Gaw 27:4, 5, 9, 12. 


493 


CIRENE, TAGA-CIRENE. Ang Cirene ang 
orihinal na sinaunang kabisera ng distrito ng Cyre- 
naica sa H baybayin ng Aprika, halos katapat ng pulo 
ng Creta. Ito ay mga 16 na km (10 mi) papaloob 
mula sa baybayin at nasa isang talampas na 550 m 
(1,800 piye) ang taas mula sa kapantayan ng Da- 
gat Mediteraneo. Sa ngayon, ang sinaunang Cirene 
ay isang kalipunan ng di-tinatahanang mga labi ma- 
lapit sa makabagong Shahhat (dating Cirene) sa Libya. 

Lumilitaw na ang Cirene ay unang pinamayanan 
ng mga Griego noong ikapitong siglo B.C.E. at nang 
maglaon ay itinuring na isa sa kanilang pinakadaki- 
lang mga kolonya. Pagsapit ng 96 B.C.E., ang Cirene 
ay nasa ilalim ng pulitikal na kontrol ng Roma, at no- 
ong 67 B.C.E., ang distrito ng Cyrenaica at ang pulo 
ng Creta ay pinagsama upang bumuo ng isang pro- 
binsiya. 

Si Simon ng Cirene (marahil ay isang Helenisti- 
kong Judio), na pinilit na tumulong sa pagdadala ng 
pahirapang tulos ni Jesus, ay tinatawag na “isang 
katutubo” ng lunsod na iyon. (Mat 27:32, Mar 15:21, 
Luc 23:26) Bagaman isinilang sa Cirene, maaaring 
nang maglaon ay namayan si Simon sa Palestina. 
Salig sa Gawa 6:9 may kinalaman sa “mga taga- 
Cirene" na nakipagtalo kay Esteban, naniniwala ang 
maraming iskolar na may sapat na bilang ng mga 
Judio mula sa Cirene na palaging naninirahan sa Pa- 
lestina anupat nakapagtatag sila ng kanilang sari- 
ling sinagoga sa Jerusalem. 

Sa kabilang dako, maaaring si Simon, “isang ka- 
tutubo ng Cirene,” ay kasama sa iba pang mga 
banyaga na dumagsa sa Jerusalem noong pana- 
hon ng Paskuwa. Sa katulad na paraan, pagkalipas 
ng 51 araw, isang malaking bilang ng “mga lala- 
king mapagpitagan, mula sa bawat bansa,” kabilang 
ang ilan mula sa “mga bahagi ng Libya, na patu- 
ngong Cirene,” ang dumalo sa Judiong Kapistahan 
ng Pentecostes. (Gaw 2:5, 10, 41) Malamang na ang 
ilan sa mga huling nabanggit na ito ay kabilang sa 
“mga tatlong libong kaluluwa” na nabautismuhan 
pagkatapos ng pagbubuhos ng banal na espiritu at 
ng kasunod na diskurso ni Pedro, at maaaring pag- 
katapos nito ay dinala nila ang mensahe ng Kristi- 
yanismo sa kanilang sariling lupain. 

Kristiyanismo. Makalipas ang ilang taon, pag- 
katapos na si Cornelio ay maging Kristiyano, may 
mga lalaki mula sa Cirene na tumulong at nanguna 
sa pagdadala ng “mabuting balita tungkol sa Pangi- 
noong Jesus” sa Antioquia ng Sirya sa gitna niya- 
ong mga tinutukoy (ng karamihan sa mga tekstong 
Griego ng Gaw 11:20) bilang Helleni'stas. Yamang 
ang mismong salitang Griegong ito ay isinasaling 
“mga Judiong nagsasalita ng Griego” (AT, NW) sa 
Gawa 6:1, ipinapalagay ng ilan na malamang na ang 
mga pinangaralan sa Antioquia ng Sirya ay tuling 


CIRO 


mga Judio rin o mga proselita na nagsasalita ng wi- 
kang Griego. Gayunman, bagaman pinangangara- 
lan na ang mga Judiong nagsasalita ng Griego at 
mga proselita mula pa noong araw ng Pentecos- 
tes 33 C.E., ang pagkakumberte ng malalaking bi- 
lang sa Antioquia ay waring isang pangyayaring 
bago at kakaiba, yamang isinugo si Bernabe sa lun- 
sod na iyon, malamang ay upang magsiyasat siya at 
magpasigla rin sa gawain doon. (Gaw 11:22, 23) Ang 
isa pang pahiwatig na bagong paraan ito ng pagga- 
wa ng mga alagad ay ang bagay na waring ipinaki- 
ta ang pagkakaiba ng gawaing ginampanan ng mga 
taga-Cirene at ng kanilang mga kamanggagawa at 
ng pangangaral sa gitna ng “mga Judio lamang' na 
ginawa naman ng iba na naglakbay patungong An- 
tioquia. (Gaw 11:19, 20) Sa dahilang ito at dahil din 
sa paggamit ng maraming mapananaligang sinau- 
nang manuskritong Griego sa salitang Helle:nas (na- 
ngangahulugang “mga Griego": tingnan ang Gaw 
16:3) sa halip na Helleni'stas, tinutukoy ng karami- 
han sa makabagong mga tagapagsalin yaong mga 
nakumberte sa tulong ng mga lalaki mula sa Cirene 
bilang “mga Griego” (AS, AT, Da, Fn, JB, Mo, RS), 
bagaman mas gusto ng iba ang “mga pagano” (CK) 
o “mga Gentil” (TEV, NE), mga terminong magpa- 
pahiwatig na yaong mga nasa Antioquia ay hindi 
mga tagasunod ng relihiyong Judio. Gayunman, ki- 
nikilala ng ilang iskolar ang posibilidad na itong mga 
nasa Antioquia ay kapuwa mga Judio at mga Gentil 
na pamilyar sa wikang Griego, kung kaya inilalara- 
wan nila ang mga ito sa pananalitang “mga taong 
nagsasalita ng Griego.” (NW) Si “Lucio ng Cirene” ay 
nakatalang kabilang sa mga guro at mga propeta sa 
kongregasyong ito ng Antioquia nang pasimulan ni 
Pablo ang kaniyang unang paglalakbay bilang mis- 
yonero noong mga 47 C.E.--Gaw 11:20; 13:1. 


CIRO. Ang tagapagtatag ng Imperyo ng Persia 
at ang manlulupig ng Babilonya, tinawag na “Ci- 
rong Dakila,” sa gayon ay ipinakikitang iba pa siya 
kay Ciro I, na kaniyang lolo. 

Kasunod ng pananakop niya sa Imperyo ng Babi- 
lonya, inilarawan si Ciro sa dokumentong cuneiform 
na tinatawag na Cyrus Cylinder na nagsasabi: “Ako 
si Ciro, hari ng daigdig, dakilang hari, lehitimong 
hari, hari ng Babilonya, hari ng Sumer at Akkad, 
hari ng apat na hangganan (ng lupa), anak ni Cam- 
byses (Ka-am-bu-Zzi-ia), dakilang hari, hari ng An- 
shan, apo ni Ciro [I], . . . inapo ni Teispes... 
mula sa isang pamilya (na) laging (humahawak ng) 
pagkahari.” (Ancient Near Eastern Texts, inedit ni 
J. Pritchard, 1974, p. 316) Sa gayon, si Ciro ay ipina- 
kikitang nagmula sa maharlikang linya ng mga hari 
ng Anshan, isang lunsod at distrito na di-matiyak 
ang lokasyon, ngunit ipinapalagay ngayon ng kara- 
mihan na nasa dakong S ng Elam. Ang linyang 


CIRO 


ito ng mga hari ay tinatawag na Achaemenianong 
linya na ipinangalan kay Achaemenes na ama ni 
Teispes. 

Malabo ang maagang kasaysayan ni Ciro Il, anu- 
pat pangunahin nang nakabatay sa tila kathang-isip 
na mga ulat ni Herodotus (Griegong istoryador no- 
ong ikalimang siglo B.C.E.) at ni Xenophon (isa 
pang Griegong manunulat na nabuhay pagkaraan 
ng mga kalahating siglo). Gayunman, kapuwa nila 
ipinakikilala si Ciro bilang ang anak ng Persianong 
tagapamahala na si Cambyses sa asawa nitong si 
Mandane, anak ni Astyages, hari ng mga Medo. 
(Herodotus, I, 107, 108: Cyropaedia ni Xenophon, I, 
ii, 1) Ang pagkakaroon ni Ciro ng dugong Medo ay 
itinanggi ni Ctesias, isa pang Griegong istoryador 
noong yugto ring iyon, na nagsasabi naman na si 
Ciro ay naging manugang ni Astyages dahil sa pag- 
aasawa niya sa anak nitong si Amytis. 

Hinalinhan ni Ciro ang kaniyang amang si Cam- 
byses I sa trono ng Anshan, na noon ay nasa ilalim 
ng pamamahala ng Medianong hari na si Astyages. 
Sinabi ni Diodorus (unang siglo B.C.E.) na nagsimu- 
lang maghari si Ciro noong unang taon ng ika-55 
Olimpiyada, o 560/559 B.C.E. Iniulat ni Herodotus 
na naghimagsik si Ciro laban sa pamamahala ng 
Media at, dahil pumanig sa kaniya ang mga hukbo 
ni Astyages, madali niyang nabihag ang kabisera 
ng mga Medo, ang Ecbatana. Ayon sa Nabonidus 
Chronicle, “tinawag [ni Haring Ishtumegu (Astya- 
ges)] ang kaniyang mga hukbo at humayo laban kay 
Ciro, hari ng Anshan, upang [sagupain ito sa pagba- 
baka]. Ang hukbo ni Ishtumegu ay naghimagsik la- 
ban sa kaniya at nakapangaw nilang [dinala siya] 
kay Ciro.” (Ancient Near Eastern Texts, p. 305) Na- 
kamit ni Ciro ang matapat na suporta ng mga Medo, 
at mula noon ay magkasamang nakipaglaban ang 
mga Medo at mga Persiano sa ilalim ng kaniyang 
pangunguna. Nang sumunod na mga taon, sinikap 
ni Ciro na makontrol ang kanluraning bahagi ng Im- 
peryo ng Media, anupat nakarating hanggang sa 
silanganing hanggahan ng Imperyo ng Lydia sa 
Ilog Halys sa Asia Minor. 

Sumunod, nilupig ni Ciro ang mayamang si Ha- 
ring Croesus ng Lydia at binihag niya ang Sardis. 
Pagkatapos ay sinupil niya ang mga lunsod ng Ionia 
at ang buong Asia Minor ay ginawa niyang sakop ng 
Imperyo ng Persia. Sa gayon, sa loob lamang ng 
ilang taon, si Ciro ang naging pangunahing karibal 
ng Babilonya at ng hari nito, si Nabonido. 

Pananakop sa Babilonya. Naghanda ngayon 
si Ciro na sumagupa sa makapangyarihang Babilon- 
ya, at mula sa puntong ito, partikular na, naging 
prominente siya sa katuparan ng mga hula sa Bibli- 
ya. Sa kinasihang hula ni Isaias hinggil sa pagsasa- 
uli ng Jerusalem at ng templo nito, binanggit ang 
pangalan ng tagapamahalang Persianong ito bilang 


494 


ang isa na inatasan ng Diyos na Jehova na magpa- 
bagsak sa Babilonya at magpalaya sa mga Judiong 
itatapon doon. (Isa 44:26-45:7) Bagaman ang hu- 
lang ito ay itinala mahigit isa at kalahating siglo 
bago ang pagbangon ni Ciro sa kapangyarihan at 
bagaman maliwanag na naganap ang pagkatiwang- 
wang ng Juda bago pa man ipanganak si Ciro, ga- 
yunpaman ay ipinahayag ni Jehova na si Ciro ang 
gaganap bilang Kaniyang “pastol” para sa mga Ju- 
dio. (Isa 44:28; ihambing ang Ro 4:17.) Salig sa pa- 
tiunang pag-aatas na ito, si Ciro ay tinawag na 
“pinahiran” (isang anyo ng Hebreong mashiach, 
mesiyas, at ng Griegong khri-stos”, kristo) ni Jehova. 
(Isa 45:1) Ang ‘pagtawag ng Diyos sa kaniyang pa- 
ngalan” (Isa 45:4) noong maagang panahong iyon 
ay hindi nagpapahiwatig na Siya ang nagbigay kay 
Ciro ng pangalan nito nang isilang ito, kundi nanga- 
ngahulugan na patiuna nang inalam ni Jehova na 
ang gayong tao na may gayong pangalan ay baba- 
ngon at na tuwiran at espesipiko siyang tatawagin 
ni Jehova sa pangalan. 

Kaya lingid kay Haring Ciro, na malamang ay 
isang paganong deboto ng Zoroastrianismo, sa ma- 
kasagisag na paraan ay “hinawakan” ng Diyos na Je- 
hova ang kaniyang “kanang kamay” upang akayin 
o palakasin siya, anupat binibigkisan siya at iniha- 
handa at pinapatag ang daan para maisakatuparan 
niya ang layunin ng Diyos: ang pagsakop sa Babi- 
lonya. (Isa 45:1, 2, 5) Bilang Isa na “nagsasabi ng 
wakas mula pa sa pasimula, at ng mga bagay na 
hindi pa nagagawa mula pa noong sinaunang pana- 
hon,” minaniobra ng Diyos na Makapangyarihan- 
sa-lahat ang mga pangyayari sa buhay ng mga tao 
upang lubusang maisagawa ang kaniyang pasiya. 
Tinawag niya si Ciro “mula sa sikatan ng araw,” 
mula sa Persia (sa gawing S ng Babilonya), kung 
saan itinayo ni Ciro ang kaniyang paboritong kabi- 
sera na Pasargadae, at si Ciro ay magiging tulad ng 
“ibong maninila” na mabilis na dadaluhong sa Babi- 
lonya. (Isa 46:10, 11) Pansinin na ayon sa The Ency- 
clopeedia Britannica (1910, Tomo X, p. 454), “ang 
mga Persiano ay may sagisag ng agila na nakakabit 
sa dulo ng isang sibat, at ang araw, na kanilang 
diyos, ay nakalarawan din sa kanilang mga estan- 
darte, na... ubod-ingat na binabantayan ng pina- 
kamatatapang na tauhan ng hukbo." 


Paano inilihis ni Ciro ang 
tubig ng Eufrates? 


Patiunang sinabi sa mga hula ng Bibliya tungkol 
sa pananakop ni Ciro sa Babilonya na ang mga ilog 
nito ay matutuyo at ang mga pintuang-daan nito ay 
maiiwang di-nakasara, anupat biglaang sasalakayin 
ang lunsod at hindi magagawang lumaban ng mga 


495 


kawal ng Babilonya. (Isa 44:27: 45:1, 2; Jer 50:35-38, 
51:30-32) Inilalarawan ni Herodotus ang isang ma- 
lalim at malapad na bambang na nakapalibot sa Ba- 
bilonya, anupat sinabi niya na maraming pintuang- 
daang bronse (o tanso) sa panloob na mga pader sa 
kahabaan ng Ilog Eufrates, na humahati sa lunsod. 
Ayon kay Herodotus (I, 191, 192), upang makubkob 
ang lunsod, “binawasan [ni Ciro] ang tubig ng ilog 
sa pamamagitan ng isang kanal na patungo sa lawa 
[ang artipisyal na lawa na sinasabing ipinagawa ni 
Reyna Nitocris bago nito], na hanggang noon ay 
isang latian, pinababa niya ang batis hanggang sa 
maaari nang tawirin ang dating lagusan nito. Nang 
mangyari na ito, ang mga Persiano na nakapuwesto 
sa layuning ito ay pumasok sa Babilonya sa pama- 
magitan ng lagusan ng Eufrates, na ang tubig ay 
bumaba na noon hanggang sa kalagitnaan ng hita. 
Kung patiuna lamang sanang nalaman o natuklasan 
ng mga Babilonyo kung ano ang pinaplano ni Ciro, 
napahirapan sana nila ang mga Persiano sa pagpa- 
sok sa lunsod at napasapit ang mga ito sa kanilang 
miserableng wakas, sapagkat maaari sana nilang 
isara ang lahat ng pintuang-daan na nakaharap sa 
ilog at maaari sana silang umakyat sa mga pader na 
nasa kahabaan ng mga pampang ng ilog, anupat 
mahuhuli nila ang kanilang mga kaaway na parang 
nasa isang bitag. Ngunit gaya ng nangyari, hindi 
nila namalayan ang pagpasok ng mga Persiano, at 
dahil napakalaki ng lunsod---ayon sa mga naninira- 
han doon---yaong mga nasa gawing labas ay napa- 
naigan, samantalang walang kaalam-alam tungkol 
dito ang mga naninirahan sa gawing gitna; abala 
sila noon sa pagsasayawan at pagpapakasaya sa 
isang kapistahan . . . hanggang sa malaman nila ang 
buong katotohanan. [Ihambing ang Dan 5:1-4, 30; 
Jer 50:24: 51:31, 32.] Sa gayong paraan nabihag ang 
Babilonya sa kauna-unahang pagkakataon.” 

Ang ulat ni Xenophon ay naiiba nang kaunti kung 
tungkol sa mga detalye ngunit naglalaman ng ga- 
yunding mga pangyayari gaya ng inilahad ni Hero- 
dotus. Sinabi ni Xenophon na inisip ni Ciro na halos 
imposibleng daluhungin ang matitibay na pader ng 
Babilonya at pagkatapos ay inilahad niya ang pag- 
kubkob nito sa lunsod, anupat inilihis ang mga tu- 
big ng Eufrates patungo sa mga trinsera at, habang 
nagdiriwang ng kapistahan ang lunsod, pinalusong 
nito ang kaniyang mga hukbo sa pinakasahig ng ilog 
patungo sa kabila ng mga pader ng lunsod. Di- 
natnan ng mga sundalong pinangungunahan nina 
Gobryas at Gadatas ang mga bantay na walang ka- 
malay-malay at nakapasok sila sa mismong mga 
pintuang-daan ng palasyo. Sa isang gabi “ang lun- 
sod ay nabihag at ang hari ay pinatay,” at ang 
mga kawal ng Babilonya na nakatalaga sa iba't 
ibang kuta ay sumuko sa kinaumagahan.---Cyro- 
paedia, VII, v, 33; ihambing ang Jer 51:30. 


CIRO 


Itinala ng Judiong istoryador na si Josephus ang 
ulat ng Babilonyong saserdote na si Berossus (ng 
ikatlong siglo B.C.E.) hinggil sa pananakop ni Ciro 
gaya ng sumusunod: “Noong ikalabimpitong taon 
ng paghahari niya [ni Nabonido], si Ciro ay huma- 
yo mula sa Persia kasama ang isang malaking huk- 
bo, at, pagkatapos nitong masupil ang natitirang 
bahagi ng kaharian, humayo ito patungong Babilo- 
nia. Nang masabihan si Nabonnedus [Nabonido] 
tungkol sa pagdating nito, pinangunahan niya ang 
kaniyang hukbo upang salubungin ito, nakipagla- 
ban siya at natalo, nang magkagayon ay tumakas 
siya kasama ang ilang tagasunod at nagtago sa ba- 
yan ng Borsippa [ang kakambal na lunsod ng Babi- 
lonya]. Kinuha ni Ciro ang Babilonya, at pagkatapos 
iutos na gibain ang panlabas na mga pader ng lun- 
sod, dahil ito'y mukhang nakagigitla at nakagigim- 
bal, nagpunta siya sa Borsippa upang kubkubin si 
Nabonnedus. Matapos sumuko ang huling nabang- 
git, na hindi na naghintay na makubkob, pinakitu- 
nguhan siya sa makataong paraan ni Ciro, na nag- 
paalis sa kaniya mula sa Babilonia, ngunit ibinigay 
nito sa kaniya ang Carmania para matirahan niya. 
Doon ginugol ni Nabonnedus ang nalalabing ba- 
hagi ng kaniyang buhay, at doon siya namatay.” 
(Against Apion, I, 150-153 [20]) Pangunahin nang 
natatangi ang ulat na ito sa ibang mga salaysay da- 
hil sa mga pananalita tungkol sa mga pagkilos ni 
Nabonido at sa pakikitungo ni Ciro sa kaniya. Ga- 
yunman, kasuwato ito ng ulat ng Bibliya na si Bel- 
sasar, hindi si Nabonido, ang hari na napatay noong 
gabing bumagsak ang Babilonya.--Tingnan ang 
BELSASAR. 

Ang mga tapyas na cuneiform na natagpuan ng 
mga arkeologo, bagaman hindi nagbibigay ng mga 
detalye tungkol sa eksaktong paraan ng panana- 
kop, ay nagpapatunay na talagang biglaan ang pag- 
bagsak ng Babilonya kay Ciro. Ayon sa Nabonidus 
Chronicle, nang huling taon ng paghahari ni Nabo- 
nido (539 B.C.E.) noong buwan ng Tisri (Setyembre- 
Oktubre), sinalakay ni Ciro ang mga hukbong Babi- 
lonyo sa Opis at tinalo ang mga ito. Nagpatuloy ang 
inskripsiyon: “Ika-14 na araw, ang Sippar ay nabi- 
hag nang walang pagbabaka. Tumakas si Nabonido. 
Ika-16 na araw, si Gobryas (Ugbaru), ang goberna- 
dor ng Gutium at ang hukbo ni Ciro ay pumasok sa 
Babilonya nang walang pagbabaka. Pagkatapos ay 
inaresto si Nabonido sa Babilonya nang bumalik siya 
... Noong buwan ng Arahshamnu [Marchesvan 
(Oktubre-Nobyembre)], nang ika-3 araw, pumasok 
si Ciro sa Babilonya.” (Ancient Near Fastern Texts, 
p. 306) Sa pamamagitan ng inskripsiyong ito, ang 
petsa ng pagbagsak ng Babilonya ay maaaring itak- 
da bilang Tisri 16, 539 B.C.E., anupat ang pagpasok 
ni Ciro ay 17 araw pagkaraan nito, na naganap no- 
ong Marchesvan 3. 


CIRO 


Nagsimula ang pandaigdig na pamumuno ng 
mga Aryano. Sa pamamagitan ng tagumpay na 
ito ay winakasan ni Ciro ang pamumuno ng mga 
tagapamahalang Semitiko sa Mesopotamia at sa 
Gitnang Silangan at inilunsad ang unang nangi- 
ngibabaw na kapangyarihang pandaigdig na may 
Aryanong pinagmulan. Ang Cyrus Cylinder, isang 
dokumentong cuneiform na itinuturing ng mga is- 
toryador na isinulat upang ilathala sa Babilonya, ay 
lubhang relihiyoso, at doon ay inilarawan si Ciro na 
nag-uukol ng kapurihan ng kaniyang tagumpay kay 
Marduk, ang pangunahing diyos ng Babilonya, anu- 
pat nagsasabi: “Siya [si Marduk] ay nagsiyasat at tu- 
mingin (nang may pagsusuri) sa lahat ng mga 
bansa, anupat naghahanap ng isang matuwid na ta- 
gapamahala na handang umakay sa kaniya ... 
(sa taunang prusisyon). (Pagkatapos ay) binigkas 
niya ang pangalan ni Ciro (Ku-ra-as), hari ng An- 
shan, idineklarang siya (sa literal: binigkas ang [ka- 
niyang] pangalan) ang magiging tagapamahala ng 
buong daigdig. . . . Malugod na pinagmasdan ni 
Marduk, ang dakilang panginoon, tagapagsangga- 
lang ng kaniyang bayan/mga mananamba, ang ma- 
bubuting gawa nito (samakatuwid nga, ni Ciro) at 
ang matuwid na kaisipan nito (sa literal: puso) (at sa 
gayon ay) inutusan ito na humayo laban sa kani- 
yang lunsod ng Babilonya (Ka.dingir.ra). Pinayaon 
niya ito sa daan patungong Babilonya (DIN.TIR*) anu- 
pat humayo sa tabi nito na gaya ng isang tunay na 
kaibigan. Ang kaniyang nakapangalat na mga huk- 
bo---ang bilang ng mga ito ay hindi matutuos, gaya 
niyaong tubig ng ilog---ay naglakad-lakad, ang mga 
sandata ng mga ito ay nakaligpit. Bagaman walang 
anumang pagbabaka, pinapasok niya ito sa kaniyang 
bayang Babilonya (Su.an.na), anupat pinaligtas ang 
Babilonya (Ka.dingir.ra) mula sa anumang kapaha- 
makan.”--Ancient Near Eastern Texts, p. 315. 


Bakit magkaiba ang paliwanag ng 
Cyrus Cylinder at ng Bibliya tungkol 
sa pagbagsak ng Babilonya? 


Sa kabila ng ganitong paganong interpretasyon sa 
mga pangyayari, ipinakikita ng Bibliya na nang 
iproklama ni Ciro na pinahihintulutan niya ang iti- 
napong mga Judio na bumalik sa Jerusalem at mu- 
ling itayo ang templo roon, kinilala niya: “Ang lahat 
ng kaharian sa lupa ay ibinigay sa akin ni Jehova na 
Diyos ng langit, at siya ang nag-atas sa akin na 
magtayo para sa kaniya ng isang bahay sa Jerusa- 
lem, na nasa Juda.” (Ezr 1:1, 2) Sabihin pa, hindi ito 
nangangahulugan na si Ciro ay naging isang na- 
kumberteng Judio kundi nalaman lamang niya ang 
mga katotohanan sa Bibliya may kinalaman sa kani- 


496 


yang tagumpay. Dahil sa mataas na administrati- 
bong posisyon na pinaglagyan kay Daniel, kapu- 
wa bago at pagkatapos ng pagbagsak ng Babilonya 
(Dan 5:29, 6:1-3, 28), kataka-taka naman kung si 
Ciro ay hindi nasabihan tungkol sa mga hula na iti- 
nala at sinalita ng mga propeta ni Jehova, kabilang 
na ang hula ni Isaias na kababasahan ng mismong 
pangalan ni Ciro. Kung tungkol sa Cyrus Cylinder, 
na sinipi na, kinikilala na bukod sa hari ay maaaring 
may iba pang nakialam sa paghahanda ng doku- 
mentong cuneiform na ito. May binabanggit ang ak- 
lat na Biblical Archaeology ni G. Ernest Wright 
(1962, p. 203) tungkol sa “hari, o kawanihan na bu- 
muo ng dokumentong iyon” (ihambing ang katulad 
na kaso may kaugnayan kay Dario sa Dan 6:6-9), 
samantalang tinatawag naman ni Dr. Emil G. Krael- 
ing (Rand McNally Bible Atlas, 1966, p. 328) ang 
Cyrus Cylinder na “isang propagandang dokumento 
na kinatha ng mga saserdoteng Babilonyo.” Maaari 
ngang binuo ito sa ilalim ng impluwensiya ng kle- 
rong Babilonyo (Ancient Near Eastern Texts, p. 315, 
tlb. 1), sa gayon ay nagsilbi ito sa kanilang layunin 
na ipangatuwiran ang ganap na pagkabigo ni Mar- 
duk (tinatawag ding Bel) at ng iba pang diyos ng Ba- 
bilonya na iligtas ang lunsod, anupat itinuring pa 
nga nila na si Marduk ang gumawa ng mismong 
mga bagay na ginawa ni Jehova.--Ihambing ang 
Isa 46:1, 2: 47:11-15. 

Ang Batas ni Ciro Para sa Pagbabalik ng mga 
Tapon. Sa pamamagitan ng pagtatalaga niya na 
wakasan ang pagiging tapon ng mga Judio, tinupad 
ni Ciro ang kaniyang atas bilang “pinahirang pastol’ 
ni Jehova para sa Israel. (2Cr 36:22, 23: Ezr 1:1-4) 
Ang proklamasyon ay ginawa “nang unang taon ni 
Ciro na hari ng Persia,” na tumutukoy sa kaniyang 
unang taon bilang tagapamahala ng nalupig na Ba- 
bilonya. Sa Daniel 9:1 ay may binabanggit ang ulat 
ng Bibliya na “unang taon ni Dario,” at maaaring na- 
ganap ito sa pagitan ng pagbagsak ng Babilonya at 
ng “unang taon ni Ciro” sa Babilonya. Kung gayon 
nga, mangangahulugan ito na marahil ay itinuring 
ng manunulat na nagpasimula ang unang taon ni 
Ciro noong huling bahagi ng tadng 538 B.C.E. Ga- 
yunman, kung ang pamamahala ni Dario sa Babilo- 
nya ay ituturing na gaya niyaong sa isang kinata- 
wang pinuno, anupat ang kaniyang paghahari ay 
kasabay niyaong kay Ciro, ang unang opisyal na 
taon ng paghahari ni Ciro ay sasaklaw nang mula 
Nisan ng 538 hanggang Nisan ng 537 B.C.E., batay 
sa kaugaliang Babilonyo. 

Dahilan sa ulat ng Bibliya, ang batas ni Ciro na 
nagpapalaya sa mga Judio upang makabalik sa Je- 
rusalem ay malamang na inilabas noong huling ba- 
hagi ng taong 538 o maaga noong 537 B.C.E. Mag- 
bibigay ito ng panahon sa mga Judiong tapon na 
maghandang umalis ng Babilonya at magsagawa 


497 


ng mahabang paglalakbay patungong Juda at Jeru- 
salem (isang paglalakbay na maaaring gumugol ng 
mga apat na buwan ayon sa Ezr 7:9) at makapana- 
hanan “sa kanilang mga lunsod" sa Juda pagsapit ng 
“ikapitong buwan” (Tisri) ng tang 537 B.C.E. (Ezr 3: 
1, 6) Dito nagwakas ang inihulang 70-taóng pagka- 
tiwangwang ng Juda na nagsimula noong buwan 
ding iyon, Tisri, ng 607 B.C.E.--2Ha 25:22-26, 2Cr 
36:20, 21. 

Ang pakikipagtulungan ni Ciro sa mga Judio ay 
ibang-iba sa pakikitungo sa kanila ng naunang mga 
paganong tagapamahala. Isinauli niya ang mahaha- 
lagang kagamitan ng templo na dinala ni Nabucodo- 
nosor Il sa Babilonya, ibinigay niya ang kaniyang 
pahintulot upang makapag-angkat sila ng mga tab- 
lang sedro mula sa Lebanon, at nagbigay siya ng 
awtorisasyon na gamitin ang mga pondo mula sa 
bahay ng hari upang matustusan ang mga gastusin 
sa konstruksiyon. (Ezr 1:7-11, 3:7, 6:3-5) Ayon sa 
Cyrus Cylinder (LARAWAN, Tomo 2, p. 332), sinunod 
ng tagapamahalang Persiano ang makatao at ma- 
pagparayang patakaran sa pakikitungo sa nalupig 
na mga bayan na nasa kaniyang nasasakupan. Sini- 
sipi sa inskripsiyon ang sinabi niya: “Isinauli ko sa 
[ilang patiunang binanggit na] sagradong mga lun- 
sod sa kabilang ibayo ng Tigris, na ang mga santu- 
waryo ay mga guho sa loob ng mahabang pana- 
hon, ang mga imahen na (dating) tumatahan doon 
at nagtatag para sa kanila ng permanenteng mga 
santuwaryo. Pinisan ko (rin) ang lahat ng (dating) 
tumatahan sa mga ito at ibinalik (sa kanila) ang 
mga tinitirahan nila.”-- Ancient Near Eastern Texts, 
p. 316. 

Bukod sa maharlikang proklamasyon na sinipi sa 
Ezra 1:1-4, tinutukoy ng ulat ng Bibliya ang isa pang 
dokumento ni Ciro, isang “tagubilin,” na itinabi sa 
bahay ng mga talaan sa Ecbatana sa Media at natuk- 
lasan doon noong paghahari ni Dario na Persiano. 
(Ezr 5:13-17: 6:1-5) May kinalaman sa ikalawang do- 
kumentong ito, si Propesor G. Ernest Wright ay nag- 
sabi, “malinaw [itong] pinamagatang isang dikrona, 
isang opisyal na terminong Aramaiko para sa tagu- 
bilin na nag-uulat ng bibigang pasiya ng hari o iba 
pang opisyal at nag-uudyok ng administratibong 
pagkilos. Hindi ito nilayong ilathala kundi para la- 
mang sa mata ng kinauukulang opisyal, at pagkata- 
pos nito ay itinatabi na ito sa mga artsibo ng pama- 
halaan.”-- Biblical Archaeology, p. 203. 

Kamatayan at Makahulang Kahulugan. Si 
Ciro ay pinaniniwalaang namatay sa pakikipagbaka 
noong 530 B.C.E., bagaman malabo ang mga detal- 
ye nito. Bago ang kaniyang kamatayan, maliwanag 
na ang anak niyang si Cambyses II ay namahalang 
kasabay niya, anupat humalili sa trono ng Persia bi- 
lang nagsosolong tagapamahala nang mamatay ang 
kaniyang ama. 


CLAUDIO 


Ang mga hula may kinalaman sa biglaang pag- 
bagsak ng makasagisag na Babilonyang Dakila gaya 
ng iniuulat sa aklat ng Apocalipsis ay may malaking 
pagkakahawig sa paglalarawan sa pananakop ni Ciro 
sa literal na lunsod ng Babilonya. (Ihambing ang 
Apo 16:12, 18:7, 8 sa Isa 44:27, 28; 47:8, 9.) Gayun- 
man, ang haring nangunguna sa makapangyari- 
hang mga hukbong militar na inilalarawan pagkata- 
pos ng ulat hinggil sa pagbagsak ng makasagisag na 
Babilonya ay hindi isang makalupang hari kundi 
ang makalangit na “Salita ng Diyos,” ang tunay na 
pinahirang Pastol ni Jehova, si Kristo Jesus.---Apo 
19:1-3, 11-16. 


CLAUDIA. Isang babaing Kristiyano sa Roma 
na ang mga pagbati ay inilakip ni Pablo sa kaniyang 
ikalawang liham kay Timote0.--2Ti 4:21. 


CLAUDIO. Ikaapat na emperador ng Roma: anak 
ni Drusus na kapatid ni Tiberio, at tiyo ni Caligula, 
na sinundan niya sa trono noong 41 C.E. Mahina 
ang pangangatawan ni Claudio, gayundin ang kani- 
yang determinasyon, at bagaman interesado siya sa 
kasaysayan, pagsulat, at iba pang gawaing akade- 
miko, ipinalagay ng kaniyang mga hinalinhan na 
hindi niya kayang humawak ng kapangyarihan at 
dahil dito'y mas pinaboran nila ang iba na maging 
kahalili nila. Ngunit noong panahon ng kaguluhan 
matapos mapaslang si Caligula, nanaig ang Tanod 
ng Pretorio at ipinroklama nito si Claudio bilang 
Emperador. Ang isa sa mga sumuporta sa kaniya sa 
pag-aagawang ito ng kapangyarihan ay si Herodes 
Agripa I, na ginantimpalaan ni Claudio nang pagti- 
bayin niya ang pagkahari nito at idagdag ang Judea 
at Samaria sa mga nasasakupan nito. Nakuha rin ni 
Claudio ang pabor ng Senado. Iniuulat na nilason 
siya ng kaniyang ikaapat na asawa sa pamamagitan 
ng mga kabute noong 54 C.E., sa ika-14 na taon ng 
kaniyang pamamahala. Pagkatapos ay lumuklok sa 
kapangyarihan si Nero. 

Inihula ng propetang si Agabo na magkakaroon 
ng “isang malaking taggutom .. . sa buong tinata- 
hanang lupa,” na “talaga namang naganap noong 
panahon ni Claudio.” Dahil dito, ang mga Kristiyano 
sa Antioquia ay nagbigay ng “tulong bilang pagli- 
lingkod” para sa kanilang mga kapatid sa Jerusalem 
at Judea. (Gaw 11:27-30) Ang taggutom na iyon sa 
Palestina noong namamahala si Claudio ay tinawag 
ni Josephus (Jewish Antiquities, XX, 49-53 [ii, 5]: 
XX, 101 [v, 2]) na “malaking taggutom” at tinata- 
yang naganap noong mga 46 C.E. 

Noong 49 C.E. o noong maagang bahagi ng 
50 C.E., sa ikasiyam na taon ng kaniyang pamama- 
hala, “ipinag-utos ni Claudio na lisanin ng lahat ng 
mga Judio ang Roma.” Pinatutunayan ng Roma- 
nong biyograpo at istoryador na si Suetonius na 


CLAUDIO LISIAS 


pinalayas ni Claudio ang mga Judio mula sa Roma. 
(The Lives of the Caesars, Claudius, XXV, 4) Bilang 
resulta ng pagpapalayas na iyon, dalawang Kristi- 
yanong Judio, sina Aquila at Priscila, ang umalis sa 
Roma at pumaroon sa Corinto, kung saan di-nagta- 
gal ay nakilala nila ang apostol na si Pablo, mala- 
mang na noong taglagas ng tadng 50 C.E. (Gaw 
18:1-3) Sa pasimula ng pamamahala ni Claudio, ma- 
buti ang pakikitungo niya sa mga Judio, anupat ipi- 
nag-utos pa nga niya ang pagiging mapagparaya sa 
mga ito at binigyan niya sila ng iba't ibang kalaya- 
an sa buong imperyo. Gayunman, lumilitaw na ang 
maraming Judio sa Roma ay manggugulo, kung 
kaya pinalayas sila ni Claudio mula sa lunsod. 


CLAUDIO LISIAS. Kumandante ng militar 
ng garison ng mga Romano sa Jerusalem noong hu- 
ling pagdalaw roon ng apostol na si Pablo, mga 
56 C.E. Bilang kumandante ng militar (chiliarch), si 
Claudio Lisias ay namamahala sa 1,000 tauhan. Ipi- 
nahihiwatig ng kaniyang Griegong pangalang Lisias 
na ipinanganak siyang Griego. Natamo niya ang ka- 
niyang pagkamamamayang Romano kapalit ng ma- 
laking halaga ng salapi, malamang na noong nama- 
mahala si Claudio, kung kaya, gaya ng kaugalian ng 
mga nagsisikap magkamit ng pagkamamamayan, 
ginamit niya ang pangalan ng kasalukuyang empe- 
rador. (Gaw 22:28, 23:26) Ayon sa Romanong istor- 
yador na si Dio Cassius, noong maagang bahagi ng 
pamamahala ni Emperador Claudio, ang pagkama- 
mamayang Romano ay kadalasang ipinagbibili ka- 
palit ng malalaking halaga.---Dio's Roman History, 
LX, 17, 5, 6. 

Nabanggit si Claudio Lisias sa ulat ng Mga Gawa 
dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa apostol na si Pa- 
blo. Iniligtas niya, at ng mga kawal at mga opisyal 
ng hukbo na kasama niya, si Pablo mula sa kama- 
tayan sa kamay ng nagkakagulong mga mang- 
uumog. Nang mahawakan na niya si Pablo, ipinag- 
utos ni Claudio Lisias na igapos ang apostol. Dahil sa 
kaguluhan, hindi niya matiyak kung ano ang akusa- 
syon laban kay Pablo, kung kaya iniutos niyang dal- 
hin ang apostol sa kuwartel ng mga kawal na nasa 
Tore ng Antonia.--Gaw 21:30-34. 

Inakala ni Claudio Lisias na si Pablo ang Ehipsi- 
yong nanulsol ng sedisyon at nanguna sa 4,000 “la- 
laking may sundang" patungo sa ilang. Nang ma- 
laman niyang hindi pala, pinagbigyan niya ang 
kahilingan ng apostol na magsalita sa pulutong 
mula sa mga baytang, malamang ay sa hagdan ng 
tanggulan. Nang muling sumiklab ang karahasan 
matapos banggitin ni Pablo ang kaniyang atas na 
pumaroon sa mga bansa, iniutos ni Claudio Lisias na 
dalhin ito sa loob ng kuwartel ng mga kawal at ma- 
ingat na siyasatin sa pamamagitan ng panghahagu- 
pit.---Gaw 21:35-40, 22:21-24. 


498 


Nang maiulat sa kaniya na si Pablo ay isang ma- 
mamayang Romano, at matapos niya itong tanu- 
ngin nang personal, natakot si Claudio Lisias dahil 
nilabag niya ang mga karapatan ng isang Romano 
nang ipagapos niya si Pablo. (Gaw 22:25-29) Mau- 
unawaan natin kung bakit agad niyang pinaniwala- 
an ang pag-aangkin ni Pablo na siya'y isang mama- 
mayang Romano. Noon, napakaliit ng posibilidad na 
ang isang tao ay magpapanggap na siya'y isang ma- 
mamayang Romano, yamang ang gagawa nito ay 
mapapatawan ng kaparusahang kamatayan. Sinabi 
ng istoryador na si Suetonius: Tpinagbawal ng em- 
perador sa mga isinilang na banyaga ang paggamit 
ng mga pangalang Romano, lalo na yaong sa mga 
pamilyang Romano. Yaong mga ilegal na umangkin 
sa mga pribilehiyo ng pagkamamamayang Romano 
ay pinatay niya sa parang ng Esquiline.'— The Lives 
of the Caesars, Claudius XXV, 3. 

Palibhasa'y nais pa rin niyang malaman ang kato- 
tohanan tungkol sa akusasyon laban kay Pablo, ipi- 
nag-utos ni Claudio Lisias na magtipon ang Sane- 
drin. Sa pagkakataong iyon, tinalakay ni Pablo ang 
paksa ng pagkabuhay-muli, na nauwi sa matinding 
pagtatalu-talo ng mga miyembro ng Sanedrin anu- 
pat, sa takot na baka pagluray-lurayin ng mga ito si 
Pablo, inutusan ni Claudio Lisias ang mga kawal na 
agawin ang apostol sa gitna ng mga ito.--Gaw 
22:30: 23:6-10. 

Nang maglaon, matapos niyang malaman mula sa 
mismong pamangkin ni Pablo ang tungkol sa paka- 
na ng mga Judio na patayin ang apostol, tinawag ni 
Claudio Lisias ang dalawa sa kaniyang mga opisyal 
ng hukbo at inutusan ang mga ito na maghanda ng 
200 kawal, 70 mangangabayo, at 200 maninibat 
upang umalis patungong Cesarea nang mga 9:00 
n.g. at dalhin si Pablo kay Gobernador Felix. (Gaw 
23:16-24) Bilang pagsunod sa batas Romano, nag- 
padala rin siya kay Gobernador Felix ng isang sa- 
laysay ng kasong iyon. Gayunman, hindi lahat ng 
nilalaman ng liham na ito ay totoo. Bagaman kiniki- 
lala niya ang kawalang-sala ni Pablo, pinalitaw ni 
Claudio Lisias na iniligtas niya si Pablo dahil na- 
laman niyang Romano ito, bagaman ang totoo'y 
nilabag niya ang mga karapatan ni Pablo bilang 
mamamayan nang ipagapos niya ito at iutos pa nga 
na siyasatin ito sa pamamagitan ng mga panghaha- 
gupit.---Gaw 23:25-30. 

Hindi tiyak kung paano nalaman ng alagad na si 
Lucas ang nilalaman ng liham na ito. Maaaring bi- 
nasa ito noong panahong dinggin ang kaso ni Pablo 
o baka tumanggap pa nga ng kopya ang apostol pag- 
katapos niyang umapela kay Cesar. 


CLEMENTE. [Isang tapat na Kristiyano na na- 
kipaglabang kaagapay ng apostol na si Pablo, ipina- 
palagay na sa Filipos, alang-alang sa “mabuting 


499 


balita.” (Fil 4:3) Ang pangalang Clemente ay pang- 
karaniwan kung kaya walang makatuwirang saligan 
upang iugnay siya kay Clemente ng Roma, gaya ng 
ginawa ni Origen. 


CLEOPAS [posibleng pinaikling Cleopatros, na- 
ngangahulugang “Tanyag na Ama']. Isa sa dala- 
wang alagad, kapuwa hindi apostol, na naglakbay 
patungong Emaus noong araw na buhaying-muli si 
Jesus. Nang si Jesus ay sumabay sa kanila bilang 
isang estranghero at magtanong kung ano ang pi- 
nagtatalunan nila, si Cleopas ay tumugon: “Nanana- 
hanan ka bang mag-isa bilang dayuhan sa Jerusa- 
lem kung kaya hindi mo alam ang mga bagay na 
naganap sa kaniya nang mga araw na ito?” Pagka- 
tapos na ipaliwanag ni Jesus sa kanila ang mara- 
ming kasulatan at ipakilala ang kaniyang sarili, si 
Cleopas at ang kaniyang kasama, sa halip na mag- 
palipas ng magdamag sa Emaus, ay nagmadaling 
bumalik sa Jerusalem at iniulat ang mga bagay na 
ito sa iba. (Luc 24:13-35) Ang pangalang Griegong 
ito na Cleopas ay hindi dapat ipagkamali sa Aramai- 
kong pangalan na Clopas.--Ju 19:25. 


CLOE [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “luntian”: malamang, Unang Luntiang Su- 
pang ng mga Halaman]. Sa pamamagitan ng sam- 
bahayan ng babaing ito, tumanggap si Pablo ng 
mga ulat may kinalaman sa mga di-pagkakasun- 
dong umiiral sa kongregasyon sa Corinto. (1Co 
1:11) Hindi sinasabi ng liham ni Pablo na si Cloe ay 
isang Kristiyanong naninirahan sa Corinto o sa Efe- 
so, kung saan isinulat ang liham. Ngunit, dahil ti- 
nukoy ng apostol ang sambahayang ito, maliwanag 
na ang ilang miyembro nito, mga kapamilya man 
o mga alipin, ay mga Kristiyanong kakilala ng mga 
taga-Corinto. 


CLOPAS. Ang asawa ng isa sa mga Maria na 
nakatayo sa tabi ni Jesus noong nakabitin ito sa pa- 
hirapang tulos. (Ju 19:25) Ipinapalagay na siya ang 
asawa ng “isa pang Maria,” at ama ng apostol na si 
Santiago na Nakabababa at ng kapatid nito na si Jo- 
ses. (Mat 27:56, 28:1: Mar 15:40, 16:1: Luc 24:10) 
Malaki ang posibilidad at karaniwan nang kinikilala 
na si Clopas din mismo ang tinatawag na Alfeo. 
(Mat 10:3, Mar 3:18, Luc 6:15, Gaw 1:13) Ang dala- 
wang pangalan ay maaaring iba't ibang bigkas ng 
salitang-ugat na Aramaiko, o ang indibiduwal ding 
iyon ay maaaring may dalawang pangalan na halin- 
hinang ginagamit, isang kaugalian na pangkarani- 
wan noong panahong iyon. Ang paniniwalang si 
Clopas ay kapatid ni Jose, na ama-amahan ni Jesus, 
ay isang palagay na salig lamang sa tradisyon. 


CODEX. Tingnan ang AKLAT. 


COLOSAS 


COLHOZE [Bawat Tagapangitain: o, Pinapangi- 
tain Niya ang Lahat]. 

1. Isang Israelita na ang anak na si Salun ay tu- 
mulong sa pagkukumpuni ng pader ng Jerusalem 
noong mga araw ni Nehemias.---Ne 3:15. 

2. Anak ni Hazaias na mula sa tribo ni Juda. (Ne 
11:4, 5) Marahil ay siya rin ang Blg. 1. 


COLOSAS [posible, Pagkalaki-laki]. Isang lun- 
sod ng TK Asia Minor. Noong mga araw ng apostol 
na si Pablo, ang Colosas ay nasa Romanong probin- 
siya ng Asia, bagaman ito ay bahagi ng sinaunang 
rehiyon ng Frigia. Sa kasalukuyan, ang lugar na ito 
ay hindi tinatahanan. Malapit ito sa itaas na dulo ng 
libis ng Ilog Lycus, mga 18 km (11 mi) sa STS ng 
Laodicea (malapit sa makabagong Denizli). Ang libis 
ng Ilog Lycus ay makitid sa rehiyon ng Colosas, na- 
papaderan ng matataas na dalisdis, ngunit lumala- 
pad habang patungo ito sa dakong HK at sa pi- 
nagsasalubungan ng Lycus at ng Ilog Maeander 
(Menderes). Sa libis na ito bumabagtas ang pangu- 
nahing lansangan na nagmumula sa Efeso at sa 
Baybaying Aegeano patungo sa S hanggang sa Eu- 
frates. Isang lansangan ang nagsasanga mula roon 
patungong Sardis at Pergamo sa dakong HK. Ga- 
yunman, noong yugtong Romano, binago ang siste- 
ma ng mga lansangan, at ang Colosas ay nahigitan 
ng Laodicea at ng karatig na Hierapolis (Col 4:13) sa 
kahalagahan. Gayunpaman, patuloy na nakilala ang 
Colosas bilang isang sentro ng paggawa ng mga 
tela, anupat napabantog ito dahil sa mainam na 
lana nito na may kakaibang tingkad, tinatawag na 
colossinus. Ang Colosas ay nasa gilid ng liblib na tu- 
yong lupain, kung saan pinanginginain ang mga ka- 
wan ng tupa. Mga 5 km (3 mi) sa dakong T ay na- 
roon ang Honaz Dagi (Bdk. Cadmus) na may taas na 
2,750 m (9,020 piye), anupat ang natutunaw na ni- 
yebe nito ay dumadaloy sa mga ilog na umaagos 
nang lampas pa sa Colosas. 

May mga Frigiano sa Jerusalem noong araw ng 
Pentecostes, 33 C.E., marahil ang ilan sa kanila ay 
mula sa Colosas. (Gaw 2:10) Bagaman ang Colosas 
ay nasa pangunahing S-K ruta, naniniwala ang ka- 
ramihan sa mga iskolar na tinahak ni Pablo ang 
isang mas hilagaang ruta noong kaniyang ikatlong 
paglalakbay bilang misyonero, kung saan naglak- 
bay siya sa katihan patungong Efeso. (Gaw 18:22, 
23, 19:1) Ipinahihiwatig ng kaniyang liham sa mga 
taga-Colosas na hindi pa siya nakadadalaw sa Colo- 
sas at na ang kongregasyon doon ay bunga ng 
gawain ni Epafras, na inilarawan ni Pablo bilang 
kumakatawan sa kaniya at sa kaniyang mga ka- 
manggagawa sa pamamagitan ng may-katapatang 
paglilingkod sa mga mananampalataya sa Colosas. 
(Col 1:7, 8: 2:1, 4:12) Gayunman, kilala ni Pablo 


COLOSAS, LIHAM SA MGA TAGA- 


ang ilang Kristiyano sa Colosas. Binanggit niya sina 
Onesimo, Arquipo, Filemon, at Apia.--Col 4:9, 17: 
Flm 1,2, 10-12. 

Karagdagan pa sa orihinal na populasyong Frigia- 
no ng Colosas ay ang mga elementong Griego at Ju- 
dio. (Ihambing ang Col 3:11.) Ang sinaunang mga 
Frigiano ay nagpamalas ng matinding hilig sa pana- 
tisismo sa espiritismo, ang mga Griego ay nagbi- 
gay-daan sa maraming espekulasyon at sa mga ar- 
gumento sa pilosopiya, at ang mga Judio naman ay 
mga tagapagtaguyod ng Kautusang Mosaiko at ng 
mga kahilingan nito hinggil sa pagkain at sabbath. 
Ang lahat ng mga saloobing ito ay tinalakay sa payo 
ni Pablo sa kongregasyon sa Colosas.---Col 2:4, 8, 16, 
18, 20-23. 


COLOSAS, LIHAM SA MGA TAGA-. Ang 
kinasihang liham ng apostol na si Pablo sa mga 
Kristiyano sa Colosas. Sa makabagong mga bersi- 
yon ng Bibliya sa Tagalog, kadalasan nang ito ang 
ika-12 aklat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. 
Ipinakikilala ni Pablo ang kaniyang sarili bilang ang 
manunulat ng kinasihang liham na ito sa pamama- 
gitan ng ganitong pambungad na mga salita: “Si Pa- 
blo, isang apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan 
ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapa- 
tid sa mga banal at sa tapat na mga kapatid na ka- 


500 


isa ni Kristo sa Colosas.” (Col 1:1, 2) Ipinakikita rin 
ng pangwakas na pagbati na ang apostol ang sumu- 
lat nito, anupat isinulat ng sarili niyang kamay. 
--Col 4:18. 

Malaki ang pagkakahawig ng Colosas sa Efeso, isa 
pang liham ni Pablo. Bagaman maaaring ito'y dahil 
magkalapit ang mga panahon ng pagsulat sa dala- 
wang ito at dahil posibleng magkahawig ang mga 
kalagayang umiral sa mga lunsod na iyon, ang 
gayong pagkakatulad ay mangangahulugan din na 
kung tinatanggap si Pablo bilang manunulat ng Efe- 
so, dapat din siyang kilalanin bilang manunulat ng 
Colosas. (Halimbawa, paghambingin ang Col 1:24- 
29 at Efe 3:1-7: Col 2:13, 14 at Efe 2:1-5, 13-16; Col 
2:19 at Efe 4:16, Col 3:8-10, 12, 13 at Efe 4:20-25, 31, 
32; Col 3:18-25, 4:1 at Efe 5:21-23, 6:1-9.) Karagda- 
gan pa, yamang ang liham sa mga taga-Colosas ay 
kasama ng iba pang mga liham ni Pablo sa Chester 
Beatty Papyrus No. 2 (P46, na mula noong mga 
200 C.E.), malinaw nitong ipinakikita na itinuring 
ng unang mga Kristiyano ang Colosas bilang isa sa 
kinasihang mga sulat ni Pablo. 

Lumilitaw na dalawang salik ang nag-udyok kay 
Pablo upang lumiham sa mga taga-Colosas. Ang 
una ay ang ulat na dinala ni Epafras sa apostol 
tungkol sa espirituwal na kalagayan ng kongrega- 
syon. Ang ilang impormasyon ay nakababahala, 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG COLOSAS 


Isang liham na nagdiriin sa pagpapahalaga sa bigay-Diyos na 
posisyon ni Kristo bilang paraan upang maiwasan ang maling 
mga pangmalas at mga gawain 

Isinulat ni Pablo sa pagtatapos ng kaniyang unang pagkabi- 
langgo sa Roma 


Pagpapahalaga sa posisyon ni Kristo (1:1--2:12) 

Komendasyon dahil sa pananampalataya may kaugnayan kay 
Kristo at dahil sa pag-ibig sa lahat ng mga banal na kaba- 
hagi nila sa makalangit na pag-asa 

Nakatataas na posisyong ibinigay kay Kristo: Siya ang lara- 
wan ng Diyos, ang panganay sa lahat ng nilalang, ang isa 
na sa pamamagitan niya'y nilalang ang lahat ng iba pang 
bagay, ang ulo ng kongregasyon, ang panganay mula sa 
mga patay 

Sa pamamagitan ni Kristo ay naging posible ang pakikipagka- 
sundo sa Diyos 

Nakakubli kay Kristo ang lahat ng mga kayamanan ng tunay 
na karunungan at kaalaman 

Patuloy na lumakad na kaisa niya, huwag hayaang tangayin 
kayo ng sinuman bilang kaniyang nasila sa pamamagitan 
ng pilosopiya ng tao 

Inalis ng Diyos ang Kautusang Mosaiko sa pamamagi- 

tan ni Kristo (2:13-23) 

Makasagisag na ipinako ng Diyos ang tipang Kautusan sa pa- 
hirapang tulos na kinamatayan ni Kristo 


Ang mga kahilingan ng Kautusan ay isang anino, ang katuna- 
yan ay sa Kristo 

Huwag kayong pagkaitan ng gantimpala ng sinumang tao sa 
pamamagitan ng pagganyak sa inyo na sumunod sa mga 
utos at mga turo ng mga tao sa halip na mahigpit na 
manghawakan kay Kristo bilang ulo 

Magbihis ng bagong personalidad, magpasakop sa aw- 

toridad ni Kristo (3:1-17) 

Panatilihing nakatuon ang pag-iisip sa mga bagay na nasa 
itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa 

Patayin ang maruruming pagnanasa ng laman, alisin ang ma- 
ling mga saloobin at pananalita 

Damtan ang sarili ng habag, kabaitan, kababaan ng pag-iisip, 
kahinahunan, mahabang pagtitiis, pag-ibig 

Hayaang ang kapayapaan ng Kristo ang kumontrol sa puso 

Gawin ang lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Jesus, 
na pinasasalamatan ang Diyos sa pamamagitan niya 

Ang kaugnayan sa iba ay dapat maimpluwensiyahan 

ng pagpapahalaga sa Diyos at kay Kristo (3:18-4:18) 

Dapat tuparin ng mga asawang babae, mga asawang lalaki, 
mga anak, mga alipin, mga panginoon ang mga pananagu- 
tan hindi gaya ng mga nagpapalugod sa tao kundi nang 
may takot kay Jehova, na kinikilalang si Kristo sa langit 
ang ating Panginoon 

Magmatiyaga sa pananalangin, lumakad na may karunungan 

Personal na mga pagbati sa mga kapuwa lingkod ng Panginoon 


501 


ngunit mayroon ding mabuting balita, sapagkat si- 
nabi ni Pablo na si Epafras ay “nagbunyag sa amin 
ng inyong pag-ibig sa espirituwal na paraan.” (Col 1: 
7, 8) Bagaman may mga suliranin sa kongregasyon, 
hindi naman malubha ang situwasyon at maraming 
bagay rin ang maaaring bigyan ng komendasyon. 
Ikalawa, pabalik na noon ang alipin ni Filemon na si 
Onesimo sa kaniyang panginoon sa Colosas. Sa ga- 
yo'y sinamantala ni Pablo ang pagkakataong ito at 
ipinadala niya ang kaniyang liham sa kongregasyon 
doon sa pamamagitan ni Onesimo at ng kasama ni- 
tong si Tiquico.---Col 4:7-9. 

Lugar at Petsa ng Pagsulat. Hindi tuwirang 
binabanggit kung nasaan si Pablo nang sumulat 
siya sa mga taga-Colosas. Iminumungkahi ng ilan 
na siya'y nasa Efeso. Gayunman, ipinahihiwatig ng 
liham na nasa bilangguan noon ang apostol (Col 
1:24: 4:10, 18), at walang anumang ulat sa Kasula- 
tan na nabilanggo siya sa Efeso. Ang mga sinabi ni 
Pablo sa Colosas 4:2-4, 11 ay waring mas katugma 
ng mga kalagayan ng apostol noong panahon ng ka- 
niyang unang pagkabilanggo sa Roma (mga 59- 
61 C.E.). Totoo, nabilanggo si Pablo sa Cesarea (Gaw 
23:33-35), at iniutos ni Felix na luwagan ang pagba- 
bantay sa apostol. (Gaw 24:23) Ngunit maliwanag 
na higit na malaya si Pablo noong panahon ng kani- 
yang unang pagkabilanggo sa Roma, anupat noon 
ay nanatili siya nang dalawang taon sa kaniyang sa- 
riling bahay na inuupahan at nakapangangaral siya 
ng Kaharian ng Diyos sa mga dumadalaw sa kaniya 
roon.—Gaw 28:16, 23, 30, 31. 

Ang isa pang salik na waring nagpapahiwatig na 
sa Roma isinulat ang liham ay ang bagay na naroon 
si Onesimo sa lugar kung saan ito isinulat ni Pablo 
at na kasama ni Tiquico si Onesimo sa paghahatid 
nito sa Colosas. Tiyak na ang Roma, na may mala- 
king populasyon, ay angkop na angkop na maging 
kanlungan ng isang takas na alipin. Maliwanag na 
ang liham sa mga taga-Colosas ay isinulat sa pagta- 
tapos ng unang pagkabilanggo ni Pablo sa Roma, 
o noong mga 60-61 C.E., nang panahong isulat din 
niya ang liham kay Filemon. Inihatid nina Tiquico at 
Onesimo hindi lamang ang liham sa mga taga-Colo- 
sas kundi pati ang liham ng apostol kay Filemon. 
(Flm 10-12) Yamang sa liham ni Pablo kay Filemon 
ay umaasa siya na mapalaya (tal 22), maipapalagay 
na ang liham sa mga taga-Colosas, tulad ng File- 
mon, ay isinulat sa pagtatapos ng unang pagkabi- 
langgo ni Pablo sa Roma. 

Sinalungat ang Maling mga Pangmalas. Isang 
mapanlinlang na pilosopiya ang itinataguyod noon 
ng mga bulaang guro sa Colosas. Binibigyang-diin 
ang pagtupad sa Kautusang Mosaiko. Pinasisigla 
rin ang pagsasagawa ng asetisismo. Binabalaan ng 
apostol ang mga Kristiyanong taga-Colosas na mag- 
ingat, upang hindi sila matangay ng sinuman “bi- 


CORAZIN 


lang kaniyang nasila sa pamamagitan ng pilosopiya 
at walang-katuturang panlilinlang ayon sa tradi- 
syon ng mga tao, ayon sa panimulang mga bagay ng 
sanlibutan at hindi ayon kay Kristo.” (Col 2:8) Hini- 
mok din ni Pablo ang kaniyang mga kapananampa- 
lataya na huwag hayaang hatulan sila ng sinuman 
sa pagkain at pag-inom “o may kinalaman sa kapis- 
tahan o sa pangingilin ng bagong buwan o ng isang 
sabbath, sapagkat ang mga bagay na iyon ay isang 
anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katu- 
nayan ay sa Kristo.” (Col 2:16, 17) Kinilala ng apos- 
tol ang pakunwaring kapakumbabaan ayon sa kung 
ano iyon at tinuligsa niya ang asetisismo, na sinasa- 
bi: “Ang mismong mga bagay na iyon ay mayroon 
ngang kaanyuan ng karunungan sa isang ipinataw- 
sa-sariling anyo ng pagsamba at pakunwaring kapa- 
kumbabaan, isang pagpapahirap sa katawan, ngunit 
ang mga iyon ay walang halaga sa pakikipagbaka sa 
pagbibigay-lugod sa laman.”---Col 2:20-23. 

Idiniin ni Pablo ang bigay-Diyos na nakatataas na 
posisyong taglay ni Kristo. (Col 1:13-20) Ang kato- 
tohanang ito ay magsisilbing panghadlang sa maka- 
paganong pilosopiya, tradisyong Judio, at sa isa 
pang gawain, “isang anyo ng pagsamba sa mga 
anghel.” (Col 2:18) Hindi binabanggit ng Kasulatan 
kung yaong mga nasangkot dito ay nag-angking 
nagsasagawa ng anyo ng pagsamba na diumano'y 
ginagawa ng mga anghel, nag-akalang tinutularan 
nila ang mapagpitagang saloobin ng mga anghel, 
o aktuwal na sumamba sa mga espiritung nilalang 
na ito. 


CONANIAS 
bay]. 

1. Ang Levitang nangangasiwa sa mga abuloy 
para sa paglilingkod sa templo noong panahon ng 
paghahari ni Hezekias.---2Cr 31:4, 12, 13. 

2. Isang Levitang pinuno na kabilang sa mga bu- 
kas-palad na nag-abuloy ng mga tupa, mga kam- 
bing, at mga baka para sa pagdiriwang ng dakilang 
Paskuwa na idinaos noong ika-18 taon ng paghaha- 
ri ni Josias.---2Cr 35:9, 19. 


CONIAS. 


CORAZIN. Isa sa mga lunsod na pinagwikaan 
ni Jesus at nasa H dulo ng Dagat ng Galilea. (Mat 
11:21, LARAWAN, Tomo 2, p. 739) Karaniwang ipina- 
palagay ng mga iskolar na ito ang Khirbet Kerazeh 
(Korazim), na mga 3 km (2 mi) lamang sa HHK ng 
iminumungkahing lokasyon ng sinaunang lunsod 
ng Capernaum (Mat 11:23), kung saan lumilitaw na 
namalagi si Jesus noong panahon ng kaniyang da- 
kilang ministeryo sa Galilea na tumagal nang ma- 
higit na dalawang taon. Nagpahayag si Jesus ng 
“kaabahan” para sa mga Judiong tumatahan sa Co- 
razin dahil hindi sila kumilos ayon sa mensahe ni 


[Si Jehova ay Nagtatag Nang Mati- 


Tingnan ang JEHOIAKIN. 


CORINTO 


Jesus kahit nasaksihan nila ang “makapangyari- 
hang mga gawa” na, kung naganap sa Tiro at Si- 
don, ay mag-uudyok sa mga paganong naroroon 
upang magsisi. Pagkatapos nito, noong taglagas ng 
32 C.E., nang payaunin ni Jesus ang 70 alagad no- 
ong panahon ng kaniyang ministeryo sa Judea, bi- 
nanggit niya ang di-nagsisising saloobin ng Co- 
razin, maliwanag na upang idiin ang malaking 
kaabahang daranasin ng mga lunsod na hindi tutu- 
gon anupat ipupunas ng kaniyang mga alagad la- 
ban sa mga ito ang alabok' mula sa kanilang mga 
paa.--Luc 10:10-16. 


CORINTO. Isa sa pinakamatatanda at pinaka- 
prominenteng mga lunsod ng sinaunang Gresya, 
mga 5 km (3 mi) sa TK ng makabagong lunsod. Sa 
kalakhang bahagi, ang kahalagahan ng Corinto ay 
dahil sa estratehikong lokasyon nito sa kanluraning 
dulo ng ismo, o makitid na kalupaan, na nagdurug- 
tong sa gitnang bahagi o pinakakontinente ng Gre- 
sya at sa timugang peninsula, ang Peloponnesus. 
Ang lahat ng trapiko sa katihan, pangkomersiyo 
man o iba pa, na patungo sa H at T ay kinailangang 
dumaan sa Corinto upang makatawid sa ismo, na sa 
pinakamakitid na bahagi nito ay may sukat na mga 
6 na km (3.5 mi) lamang. Ngunit dumaraan din sa 
Corinto ang internasyonal na trapiko sa dagat, sa- 
pagkat karaniwan nang mas gusto ng mga nabigan- 
te na gamitin ang ismong ito sa pagitan ng Gulpo 
ng Corinto at ng Gulpong Saronic kaysa makipagsa- 
palaran sila sa mahaba at mapanganib na biyahe 
kung liligid sila sa madalas-bagyuhing mga tangos 
na nasa timugang dulo ng peninsula. Dahil dito, ang 
mga barko mula sa Italya, Sicilia, at Espanya ay 
naglalayag patawid sa Dagat loniano, dumaraan sa 
Gulpo ng Corinto, at dumadaong sa malalim na da- 
ungan ng Lechaeum, ang kanluraning daungang 
lunsod na idinugtong sa Corinto sa pamamagitan ng 
dalawang walang-patlang na pader. Ang mga bar- 
ko naman mula sa Asia Minor, Sirya, at Ehipto 
ay dumaraan sa Dagat Aegeano at nagbababa ng 
angkla sa mga pasilidad ng silanganing daungan ng 
Cencrea o marahil ay sa mas maliit na daungan ng 
Schoenus. (Ro 16:1) Ang mga kalakal mula sa ma- 
lalaking sasakyang pandagat ay ibinababa sa isang 
daungan at ibinibiyahe nang ilang milya sa katihan 
patungo sa kabila, upang doon naman ilipat sa 
ibang barko. Ang mas maliliit na sasakyang panda- 
gat, lulan ang kanilang kargamento, ay itinatawid 
sa ismo sa pamamagitan ng isang uri ng daanan ng 
barko na tinatawag na diolkos (sa literal, “itawid sa 
kabila”). Kaya naman ang ismo ng Corinto ay naki- 
lala bilang ang tulay ng dagat. 

Kasaysayan. Maunlad na ang Corinto noong 
ikapitong siglo B.C.E. nang ang Palarong Isthmian, 


502 


na ipinagdiriwang tuwing ikalawang taon at pinag- 
batayan ng apostol na si Pablo ng ilan sa kaniyang 
pinakamapuwersang mga ilustrasyon, ay itatag sa 
templo ni Poseidon (ang Griegong diyos ng dagat at 
katumbas ni Neptune ng Roma) sa ismong iyon. 
(1Co 9:24-27) Mula noong ikaapat na siglo B.C.E., 
ang Corinto ay nasa ilalim ng pamumuno ng Mace- 
donia hanggang sa palayain ito ng mga Romano 
noong 196 B.C.E. Bilang isang independiyenteng 
estadong-lunsod, ito ay sumama sa iba pang mga 
lunsod sa Ligang Acheano, nasangkot sa paglaban 
sa Roma, at winasak ng Romanong konsul na si 
L. Mummius noong 146 B.C.E., ang mga kalalaki- 
han nito ay pinagpapatay, at ang mga kababaihan 
at mga bata ay ipinagbili sa pagkaalipin. Sa loob ng 
isang siglo ay halos tiwangwang ito hanggang sa 
muli itong itatag ni Julio Cesar, noong 44 B.C.E. 
(46 B.C.E. ayon sa ilan), bilang isang kolonya ng 
Roma, ang Colonia Laus Julia Corinthiensis. Ang 
Acaya, gaya ng tawag ng mga Romano sa Gresya 
na hiwalay sa Macedonia, ay naging isang Roma- 
nong probinsiya na kontrolado ng senado noong 
panahon ng paghahari ni Cesar Augusto, at ang 
Corinto ang ginawang kabisera nito. 

Industriya at mga Gusali. Sa gayon, ang 
lunsod ng Corinto na dinatnan ni Pablo noong 
mga taong 50 C.E. ay isang masiglang salubu- 
ngang-dako ng komersiyo at isang sentro ng puli- 
tika. Malaki ang naitulong ng mga singil na ipina- 
pataw sa mga kargamentong dumaraan sa ismo sa 
pagyaman ng Corinto, ngunit isa rin itong sentro 
ng industriya na bantog sa mga kagamitang luwad 
at bronse. Ang mismong lunsod ay itinayo sa dala- 
wang baytang ng lupain, anupat ang isa ay mas 
mataas nang mga 30 m (100 piye). Nasa gitna nito 
ang malawak na agora o pamilihan, na sa gilid ay 
may nakahilerang mga kolonada at mga gusaling 
pampubliko. Hanay-hanay na mga tindahan ang 
nakaharap sa pamilihan, anupat ang ilan sa mga la- 
bing natuklasan ay nagpapakitang may mga tinda- 
hang bilihan ng karne at iba pang mga pagkain, ga- 
yundin ng alak. Sa isang inskripsiyon, ang salitang 
macellum ay ikinapit sa isang tindahan. Ang ter- 
minong ito ang katumbas sa Latin ng Griegong 
ma'kellon, na ginamit ni Pablo nang tukuyin niya 
ang “pamilihan ng karne” sa 1 Corinto 10:25. Isa 
pang inskripsiyon ang natagpuan sa isang baytang 
ng hagdan at kababasahan ng “si Lucio, ang mata- 
dero.” 

Malapit sa gitna ng agora, natuklasan sa paghu- 
hukay ang isang mataas na plataporma ng tagapag- 
salita na tinatawag na bema, o rostra, na nakaungos 
mula sa terasa sa pagitan ng mataas at ng maba- 
bang mga kalupaan ng agora. Ang platapormang 
ito, na yari sa puti at asul na marmol at napapala- 


503 


mutian ng maraming kaakit-akit na ukit ay may 
dalawang silid-hintayan sa gilid na may mga sahig 
na moseyk at mga bangko na marmol. Sinasabing 
ang bema ang “luklukan ng paghatol” kung saan di- 
nala si Pablo ng mga Judiong sumasalansang sa 
mensaheng Kristiyano para sa pagdinig sa harap ni 
Proconsul Galio. (Gaw 18:12-16) Isang inskripsiyon 
na natagpuan sa Delphi, isang lunsod sa H panig ng 
Look ng Corinto, ang kababasahan ng pangalang 
Galio at nagpapakitang siya ay proconsul.---Ting- 
nan ang GALIO. 

Sa dakong HK ng pamilihan ay may dulaan na 
makapaglalaman ng mga 15,000 katao. May ampi- 
teatro din sa HS. Kaya naman mauunawaan ng mga 
Kristiyanong taga-Corinto ang pagtukoy ni Pablo sa 
mga apostol bilang “pandulaang panoorin sa sanli- 
butan.” (1Co 4:9) Sa isang plasa malapit sa dulaan, 
natagpuan ng mga arkeologo ang isang inskripsiyon 
na bumabanggit sa isang Erasto na may titulong 
Latin na aedile, isinasalin ng ilan bilang “komisyo- 
nado ng mga gawang pambayan.” Maaaring ang 
Erastong ito ang “katiwala ng lunsod” na binanggit 
ni Pablo nang sumulat siya sa mga taga-Roma mula 
sa Corinto. (Ro 16:23) Ang terminong Griego na gi- 
namit ni Pablo para sa “katiwala” (oi:kono mos) ay 
pangunahin nang nangangahulugang “isang admi- 
nistrador o tagapamahala ng sambahayan. ”---Iham- 
bing ang Gal 4:2, tlb sa Rbi8 at Int; tingnan ang 
ERASTO Blg. 2. 

Relihiyon at Kultura. Bagaman kilala bilang 
isang sentro ng awtoridad ng pamahalaan at bilang 
pangunahing lunsod ng komersiyo sa Gresya, sa isip 
ng maraming tao ay sumagisag ang lunsod ng Co- 
rinto sa kahalayan at labis-labis na karangyaan, 
anupat ang pananalitang Ingles na “to Corinthi- 
anize” ay ginamit nang maglaon upang mangahu- 
lugang “magsagawa ng imoralidad.” Ang sensu- 
walidad na ito ay resulta ng pagsamba ng mga 
taga-Corinto, partikular na sa diyosang si Aphrodi- 
te (katumbas ni Venus ng Roma, ni Astarte ng Fe- 
nicia at Canaan, at ni Ishtar ng Babilonya). Isang 
templong nakaalay sa pagsamba sa kaniya ang nasa 
taluktok ng Acrocorinth, isang matarik at mabatong 
burol na may taas na 513 m (1,683 piye) mula sa ka- 
pantayan ng agora. (LARAWAN, Tomo 2, p. 336) Ang- 
kop lamang na nagbigay si Pablo sa mga Kristiya- 
nong taga-Corinto ng mahigpit na payo at babala 
may kinalaman sa moral na paggawi. (1Co 6:9-7:11: 
2Co 12:21) Sabihin pa, may mga templo rin sa Co- 
rinto para sa maraming iba pang mga diyos at diyo- 
sa. Sa templo ni Asklepios, ang diyos ng pagpapaga- 
ling, nakatuklas ang mga arkeologo ng kulay-balat 
na mga terakotang wangis ng mga bahagi ng kata- 
wan ng tao. Ang mga ito ay iniiwan noon sa templo 
bilang ipinanatang handog ng mga mananamba, 
anupat bawat handog ay sumasagisag sa may-sakit 


CORINTO 


na sangkap (kamay, paa, mata, at iba pa) ng mana- 
namba. 

Bukod pa sa mga Griego, ang malaki-laking ba- 
hagi ng populasyon ay mga Italyano na nagmula sa 
mas naunang mga mananakop. Marami sa mga 
alagad na taga-Corinto ang may mga pangalang 
Latin, gaya ng Justo, Tercio, Cuarto, Gayo, Crispo, 
Fortunato, at Acaico. (Gaw 18:7: Ro 16:22, 23; 1Co 
1:14: 16:17) Maraming Judio ang namayan doon at 
nagtatag ng isang sinagoga, anupat nakapangum- 
berte ng ilang Griego. (Gaw 18:4) Ang pagkakaro- 
on ng mga Judio sa Corinto ay ipinahihiwatig ng 
inskripsiyong Griego sa isang hambang marmol na 
natagpuan malapit sa pintuang-daan na nakaharap 
sa Lechaeum. Ang inskripsiyon, na kababasahan 
ng “[Sy:'na]goge” Hebr[ai'on],” ay nangangahulu- 
gang “Sinagoga ng mga Hebreo.” Patuloy rin ang 
daloy noon ng mga manlalakbay at mga manga- 
ngalakal, bukod pa sa mga naghahanap ng kalugu- 
ran sa sentrong ito ng libangan at mga palaro. 
Tiyak na isang dahilan ito kung bakit ang mga 
taga-Corinto ay mas mapagparaya kaysa sa mga 
tao sa ibang mga lunsod na dinalaw ng apostol, ka- 
bilang na ang Atenas, ang sentro ng kulturang 
Griego. Sa isang pangitain, tiniyak kay Pablo na 
makasusumpong siya sa Corinto ng maraming ta- 
ong nakaayon sa katuwiran, kung kaya gumugol 
siya ng isang taon at anim na buwan sa estratehi- 
kong salubungang ito ng Silangan at ng Kanluran. 
(Gaw 18:9-11) Malamang na isinulat niya noong 
panahong iyon ang kaniyang dalawang liham sa 
mga taga-Tesalonica. 

Kongregasyong Kristiyano. Ang mga kasa- 
mahan ni Pablo sa paggawa ng tolda at kaniyang 
mga kapuwa Kristiyano, sina Aquila at Priscila, ay 
sumama sa kaniya nang maglayag siya mula sa 
silanganing daungan ng Cencrea at tumawid ng 
Dagat Aegeano patungong Efeso sa Asia Minor. 
(Gaw 18:18, 19) Ipinagpatuloy naman ng mahusay- 
magsalitang si Apolos ang gawain ni Pablo, anu- 
pat dinilig ang mga binhing inihasik sa Corinto. 
(Gaw 18:24-28, 19:1; 1Co 3:6) Lubhang ikinabahala 
ni Pablo ang kalagayan ng kongregasyong itinatag 
niya sa Corinto, kung kaya isinugo niya si Tito 
upang katawanin siya roon sa dalawang pagdalaw, 
at sinulatan din niya ng dalawang mapuwersang li- 
ham ang kongregasyon sa Corinto. (2Co 7:6, 7, 13; 8: 
6, 16, 17: 12:17, 18) Bagaman hindi niya naisagawa 
ang kaniyang isinaplanong pagtigil doon upang da- 
lawin sila noong patungo siya sa Macedonia (2Co 1: 
15, 16, 23), nang maglaon ay gumugol din si Pablo 
ng tatlong buwan sa Gresya, malamang na noong 
55-56 C.E., at ginugol niya ang ilang bahagi ng pa- 
nahong iyon sa Corinto, anupat isinulat ang kani- 
yang liham sa mga taga-Roma mula roon.---Gaw 
20:2, 3; Ro 16:1, 23, 1Co 1:14. 


CORINTO, MGA LIHAM SA MGA TAGA- 


CORINTO, MGA LIHAM SA MGATAGA-. 
Dalawang kinasihang kanonikal na liham na isinulat 
ng apostol na si Pablo sa mga Kristiyano sa Gresya 
noong unang siglo C.E. Ang mga liham na ito ay 
ikapito at ikawalong aklat sa karamihan ng Tagalog 
na mga bersiyon ng Kristiyanong Griegong Kasula- 
tan. Ipinakilala ni Pablo ang kaniyang sarili bilang 
ang manunulat ng dalawang liham, anupat ipina- 
tungkol ang Unang Corinto sa “kongregasyon ng 
Diyos na nasa Corinto,” at ang Ikalawang Corinto 
naman sa “kongregasyon ng Diyos na nasa Corinto, 
kasama ang lahat ng mga banal na nasa buong Aca- 
ya.”--1Co 1:1, 2; 2Co 1:1. 

Ang pagiging manunulat ni Pablo ng Una at Ika- 
lawang Corinto ay hindi makukuwestiyon. Bukod sa 
sariling patotoo ng apostol, ang autentisidad ng da- 
lawang liham at ang pagtanggap sa mga ito ng ka- 
ramihan ay pinagtitibay ng panlabas na patotoo. 
Ang dalawang liham ay kinikilalang isinulat ni Pab- 


504 


lo at sinipi ng mga manunulat noong una hanggang 
ikatlong siglo. Gayundin, itinala ng tinatawag na 
“The Canon of Athanasius” (367 C.E.) ang “dalawa 
para sa mga taga-Corinto” bilang kasama sa “la- 
bing-apat na liham ni Pablo na apostol.” Ang talaang 
ito ang unang halimbawa ng katalogo ng mga aklat 
ng Kristiyanong Griegong Kasulatan gaya ng taglay 
natin sa ngayon, anupat nauna nang 30 taon sa ta- 
laang inilathala ng Konsilyo, o Sinodo, ng Cartago, 
Aprika, noong 397 C.E. 

Ministeryo ni Pablo sa Corinto. Dumating si 
Pablo sa Corinto noong mga 50 C.E. Sa pasimula, 
nagbibigay siya ng pahayag sa sinagoga sa bawat 
Sabbath “at nanghihikayat sa mga Judio at mga 
Griego.” (Gaw 18:1-4) Gayunman, matapos siyang 
mapaharap sa pagsalansang at mapang-abusong 
pananalita sa gitna niyaong mga nasa sinagoga, ibi- 
naling ng apostol ang kaniyang pansin sa “mga tao 
ng mga bansa,” ang mga Gentil sa Corinto. Ang mga 


Isang liham na ipinadala ni Pablo sa kongregasyon sa Corin- 
to bilang tugon sa tinanggap niyang nakagigitlang mga ulat 
tungkol sa mga di-pagkakasundo at imoralidad at, gayundin, 
upang sagutin ang isang tanong tungkol sa pag-aasawa 


Isinulat mula sa Efeso, mga 55 C.E. 


Payo na magkaisa (1:1-4:21) 
Nagbubunga ng mga pagkakabaha-bahagi ang pagsunod sa 
mga tao 
Ang pangmalas ng Diyos hinggil sa kung ano ang karunungan 
at kung ano ang kamangmangan ang siyang mahalaga 
Ipaghambog hindi ang mga tao kundi si Jehova, na naglalaan 
ng lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo 
Maging may-gulang at espirituwal na mga tao, na kinikilala 
na ang Diyos ang nagpapangyari ng espirituwal na paglago 
at na si Kristo ang pundasyon na pinagtatayuan ng Kristi- 
yanong mga personalidad 
Huwag magmalaki ang sinuman, na iniisip na nakahihigit siya 
sa mga kapuwa Kristiyano 
Pag-iingat sa moral na kalinisan ng kongregasyon 
(5:1-6:20) 
Itiwalag ang sinumang mapakiapid, taong sakim, mananamba 
sa idolo, manlalait, lasenggo, o mangingikil 
Mas mabuting magpadaya kaysa dalhin ang isang kapuwa Kris- 
tiyano sa hukuman sa harap ng mga di-sumasampalataya 
Ang moral na karumihan ay nagpaparungis sa templo ng Diyos, 
humahadlang sa isa sa pagpasok sa Kaharian 
Payo tungkol sa pag-aasawa at pagkawalang-asawa 
(7:1-40) 
Ibigay sa asawa ang kaniyang seksuwal na kaukulan, ngunit 
nang may konsiderasyon 
Para sa mga taong nagniningas sa pagnanasa, mas mabuti 
ang mag-asawa kaysa manatiling walang asawa 
Huwag hiwalayan ng may-asawang Kristiyano ang di-suma- 
sampalatayang kabiyak: baka sa dakong huli ay matulungan 
niya itong magtamo ng kaligtasan 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG UNANG CORINTO 


Hindi kailangan ng isa na magbago ng katayuan kapag siya'y 
naging Kristiyano 
Ang pag-aasawa ay nagdudulot ng higit na kabalisahan: ang 
pagkawalang-asawa ay maaaring maging bentaha sa isa na 
nais maglingkod sa Panginoon nang walang abala 
Pagsasaalang-alang sa espirituwal na kapakanan ng 
iba (8:1--10:33) 
Huwag tisurin ang iba sa pamamagitan ng pagkain niyaong 
mga inihandog sa mga idolo 
Upang maiwasang mahadlangan ang sinuman mula sa pag- 
tanggap ng mabuting balita, hindi ginamit ni Pablo ang ka- 
niyang karapatang tumanggap ng materyal na tulong 
Isapuso ang mga babalang halimbawa mula sa karanasan ng 
Israel sa ilang--upang makinabang ang isa at upang hindi 
siya maging sanhi ng ikatitisod ng iba 
Bagaman matuwid, hindi lahat ng bagay ay nakapagpapa- 
tibay 
Kaayusan sa kongregasyon (11:1-14:40) 
Igalang ang Kristiyanong pagkaulo, ang paggamit ng mga ba- 
bae ng talukbong sa ulo 
Magpakita ng paggalang sa Hapunan ng Panginoon 
Gamitin ang mga kaloob ng espiritu taglay ang pagpapahala- 
ga sa pinagmulan at layunin ng mga ito 
Pag-ibig ang nakahihigit na daan 
Panatilihin ang pagiging maayos sa mga pagtitipon ng kong- 
regasyon 
Ang katiyakan ng pag-asa sa pagkabuhay-muli (15:1- 
16:24) 
Ang pagkabuhay-muli ni Kristo ay isang garantiya 
Ang mga pinahirang Kristiyano ay dapat mamatay upang ma- 
ibangon tungo sa imortalidad at kawalang-kasiraan 
Ang inyong pagpapagal may kaugnayan sa Panginoon ay hin- 
di sa walang kabuluhan, tumayong matatag sa pananampa- 
lataya 


505 


pakikipagtipon ni Pablo sa kanila ay inilipat sa isang 
bahay na katabi ng sinagoga, at marami ang “nag- 
simulang maniwala at mabautismuhan.” Yamang si- 
nabihan ng Panginoon sa isang pangitain na, “Mara- 
mi akong mga tao sa lunsod na ito,” ang apostol ay 
nanatili roon nang isang taon at anim na buwan ha- 
bang “itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos.” (Gaw 
18:5-11) Palibhasa'y malaki ang naitulong ni Pablo 
sa pagtatatag ng isang kongregasyong Kristiyano sa 
Corinto, maaari niyang sabihin sa kanila: “Mayroon 
man kayong sampung libong tagapagturo kay Kris- 
to, tiyak na wala kayong maraming ama, sapagkat 
kay Kristo Jesus ay ako ang naging inyong ama sa 
pamamagitan ng mabuting balita.”--- 1Co 4:15. 
Talamak noon ang imoralidad sa Corinto, at nang 
maglaon ay nakaapekto ito maging sa kongregas- 
yong Kristiyano sa lunsod na iyon. Kinailangan ni 
Pablo na sawayin ang kongregasyon sa isang liham 
sa dahilang may bumangon sa gitna nila na isang 


CORINTO, MGA LIHAM SA MGA TAGA- 


kaso ng “gayong pakikiapid [na] wala kahit sa gitna 
man ng mga bansa,” sapagkat isang lalaki ang ku- 
muha sa asawa ng kaniyang ama. (1Co 5:1-5) Sa pa- 
mamagitan ng isang ilustrasyon na mauunawaan 
nila, pinatibay-loob din niya sila na manatiling ta- 
pat. Alam niya na pamilyar sila sa atletikong mga 
paligsahan sa Palarong Isthmian na idinaraos mala- 
pit sa Corinto. Kaya sumulat siya: “Hindi ba ninyo 
alam na ang mga mananakbo sa isang takbuhan ay 
tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang tuma- 
tanggap ng gantimpala? Tumakbo kayo sa paraang 
makakamit ninyo ito. Bukod diyan, ang bawat tao na 
nakikibahagi sa isang paligsahan ay nagpipigil ng 
sarili sa lahat ng bagay. Ngayon sila, sabihin pa, ay 
gumagawa nito upang tumanggap sila ng isang ko- 
ronang nasisira, ngunit tayo naman ay ng isa na 
walang kasiraan."”---1Co 9:24, 25. 

Unang Corinto. Noong ikatlong paglalakbay ni 
Pablo bilang misyonero, nagpalipas siya ng ilang 


MGA TAMPOK NA BAHAGI 


Isang kasunod na liham may kinalaman sa pagkilos na isi- 
nagawa upang maingatang malinis ang kongregasyon, nag- 
layon din itong antigin ang pagnanais na makatulong sa 
mga kapatid sa Judea at kontrahin ang impluwensiya ng 
mga bulaang apostol 


Isinulat ni Pablo noong 55 C.E., ilang buwan bago siya duma- 
ting sa Corinto noong kaniyang ikalawa at huling pagdalaw 


Ang maibiging pagkabahala ni Pablo at ang posisyon 
ni Pablo at ni Timoteo may kaugnayan sa kanilang 
mga kapatid (1:1-7:16) 

Napasabingit ng kamatayan sina Pablo at Timoteo dahil sa ka- 
pighatiang dinanas nila bilang mga Kristiyano, ngunit ang 
pagliligtas ng Diyos sa kanila ay maaaring makaaliw sa iba 

Gumawi sila nang may kabanalan at makadiyos na kataimti- 
man: hindi naging mga panginoon sa pananampalataya ng 
iba kundi mga kamanggagawa ukol sa kanilang kagalakan 

Ang unang liham ay isinulat udyok ng pag-ibig at lakip ang 
maraming luha: ang lalaki na dating imoral ay dapat nang 
patawarin at aliwin 


Si Pablo at ang kaniyang mga kasamahan ay ginawang kuwa- 
lipikado ng Diyos bilang mga ministro ng bagong tipan: ang 
mga taga-Corinto ang kanilang liham ng rekomendasyon, na 
nakasulat sa mga puso ng mga ministrong ito 

Sa pagsasagawa ng ministeryong ito, hindi nila binabantuan 
ang salita ng Diyos kundi ipinangangaral nila si Kristo bilang 
Panginoon: ang gayong mabuting balita ay natatalukbungan 
sa gitna lamang niyaong mga binulag ng diyos ng sistemang 
ito ng mga bagay 

Bagaman nasa makalupang mga tolda, sina Pablo at Timoteo 
gayundin ang mga taga-Corinto ay mga kabahagi sa pag-asa 
sa walang-hanggang makalangit na mga tahanan: ngunit ba- 
wat isa ay dapat na mahayag sa harap ng luklukan ng pag- 
hatol ni Kristo 


Sinumang kaisa ni Kristo ay isang bagong nilalang, lahat ng 
gayon ay nakikibahagi sa isang ministeryo ng pakikipagka- 


NG IKALAWANG CORINTO 


sundo: bilang mga embahador, lahat ay nanghihimok, “Maki- 
pagkasundo kayo sa Diyos” 


Si Pablo at ang mga kasamahan niya ay inirerekomenda bilang 
mga ministro ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na 
kanilang binata sa kanilang ministeryo, sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng katibayan na taglay nila ang espiritu ng Diyos 
sa kanilang buhay 

Taglay ang pinalawak na puso, namanhik sila sa kanilang mga 
kapatid na magpalawak ng pagmamahal, umiwas sa pakikipa- 
matok nang kabilan sa mga di-sumasampalataya, maglinis ng 
kanilang sarili mula sa bawat karungisan ng laman at espiritu 


Lubhang naaliw si Pablo sa ulat tungkol sa kanilang mainam 

na tugon sa payo sa unang liham 
Pagpapasigla na tulungan ang mga kapatid na duma- 
ranas ng kapighatian sa Judea (8:1--9:15) 

Bagaman napakadukha, ang mga taga-Macedonia ay nagsuma- 
mo na makabahagi 

Nagpakadukha si Kristo upang ang mga taga-Corinto (at ang 
iba pa) ay yumaman 

Pinapurihan ang mga taga-Corinto dahil sa pagiging handang 
mamahagi 

Gawin ng bawat isa ang ayon sa ipinasiya niya sa kaniyang 
puso, iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay 

Mga argumento upang hadlangan ang impluwensiya 
ng mga bulaang apostol (10:1--13:14) 

Mga sagot sa mga sumasalansang na nagsasabi na si Pablo 
ay “mahina,” 'nasa kanilang teritoryo, “nakabababa,” “di- 
bihasa sa pananalita,” “di-makatuwiran,” at na ipinakita ni- 
yang hindi siya apostol na katulad nila nang magpakababa 
siya upang gumawa ng sekular na gawain 


Si Pablo ay kapantay nila kung talaangkanan ang pag-uusa- 
pan, nakahihigit siya kung tungkol sa rekord ng pag-uusig at 
kahirapang binata para kay Kristo, sa maibiging pagkabaha- 
la sa mga kongregasyon, sa mga pangitain, sa mga tanda ng 
pagka-apostol 

Patuloy na subukin kung kayo ay nasa pananampalataya 


CORINTO, MGA LIHAM SA MGA TAGA- 


panahon sa Efeso. (Gaw 19:1) Malamang na noong 
huling taon ng pamamalagi niya roon, nakatanggap 
ang apostol ng nakababahalang balita tungkol sa 
mga kalagayan sa kongregasyon ng Corinto. Ibina- 
lita kay Pablo niyaong “mga nasa sambahayan ni 
Cloe” na may umiiral na mga di-pagkakasundo sa 
gitna ng mga taga-Corinto. (1Co 1:11) Dumating din 
sina Estefanas, Fortunato, at Acaico mula sa Corin- 
to at maaaring nakapagbigay sila ng ilang impor- 
masyon tungkol sa situwasyon doon. (1Co 16:17, 18) 
Bukod diyan, tumanggap si Pablo ng isang liham na 
nagtatanong mula sa kongregasyong Kristiyano sa 
Corinto. (1Co 7:1) Kaya naman udyok ng matinding 
pagkabahala sa espirituwal na kapakanan ng mga 
kapananampalataya niya roon, isinulat ni Pablo ang 
unang liham na ito sa kongregasyong Kristiyano sa 
Corinto, noong mga 55 C.E. Matitiyak natin na sa 
Efeso ito isinulat dahil sa mga salita ni Pablo na na- 
kaulat sa 1 Corinto 16:8: “Ngunit mananatili ako 
sa Efeso hanggang sa kapistahan ng Pentecostes.” 

Sa introduksiyon sa Unang Corinto, binanggit ni 
Pablo ang kasamahan niyang si Sostenes na maaa- 
ring siyang sumulat ng liham ayon sa idinikta ni Pa- 
blo. Malamang na ganito nga ang nangyari, ya- 
mang sa pagtatapos nito ay mababasa natin: “Narito 
ang aking pagbati, ni Pablo, sa aking sariling ka- 
may. ”--1Co 1:1, 16:21. 

Ikalawang Corinto. Malamang na isinulat ni 
Pablo ang kaniyang ikalawang liham sa mga taga- 
Corinto noong huling bahagi ng tag-araw o maa- 
gang bahagi ng taglagas ng 55 C.E. Ang unang li- 
ham ay isinulat ng apostol sa Efeso, kung saan 
malamang na namalagi siya gaya ng isinaplano, 
hanggang noong Pentecostes ng taóng iyon, o mas 
matagal pa. (1Co 16:8) Pagkatapos ay lumisan si Pa- 
blo patungong Troas, na doo'y ikinalungkot niya na 
hindi niya nakita si Tito, na bago nito'y isinugo 
sa Corinto upang tumulong sa paglikom ng salapi 
para sa mga banal sa Judea. Kaya pumaroon si Pa- 
blo sa Macedonia, kung saan siya sinundan ni Tito 
taglay ang ulat tungkol sa pagtugon ng mga taga- 
Corinto sa kaniyang unang liham. (2Co 2:12, 13, 
7:5-7) Nang magkagayon ay isinulat ni Pablo ang 
ikalawang liham sa kanila mula sa Macedonia, at 
maliwanag na ipinadala iyon sa pamamagitan ni 
Tito. Pagkaraan ng ilang buwan, natupad ang kani- 
yang mga pagsisikap na dumalaw sa Corinto. Sama- 
katuwid, dalawang beses na nakadalaw si Pablo sa 
mga taga-Corinto. Pagkatapos ng kaniyang unang 
pagdalaw, kung kailan itinatag niya ang kongrega- 
syon, nagplano siya ng ikalawang pagdalaw, na hin- 
di natuloy. Ngunit “ang ikatlong pagkakataon” na 
kaniyang isinaplano o “ipinaghanda” ay nagtagum- 
pay, sapagkat nakita niya silang muli noong mga 
56 C.E. (2Co 1:15, 12:14, 13:1) Sa ikalawang pagda- 


506 


law na ito sa Corinto, isinulat niya ang kaniyang li- 
ham sa mga taga-Roma. 

Mga dahilan ng pagsulat. Isang positibong 
ulat ang inihatid ni Tito kay Pablo. Pinukaw ng 
unang liham ang mga taga-Corinto tungo sa ka- 
lungkutan sa makadiyos na paraan, pagsisisi, kasi- 
gasigan, pagnanais na pawalang-sala ang kanilang 
sarili, pagkagalit, takot, at pagtatama ng mali. Bi- 
lang tugon, sa ikalawang liham ni Pablo ay pinapu- 
rihan niya sila sa kanilang positibong pagtanggap at 
pagkakapit ng payo, anupat hinimok sila na 'may- 
kabaitang patawarin at aliwin’ ang nagsisising lala- 
ki na maliwanag na itiniwalag nila noon mula sa 
kongregasyon. (2Co 7:8-12, 2:1-11, ihambing ang 
1Co 5:1-5.) Nais din ni Pablo na pasiglahin sila na 
ipagpatuloy pa ang gawaing pagtulong sa kanilang 
nagdarahop na mga kapananampalataya sa Judea. 
(2Co 8:1-15) Isa pa, may mga indibiduwal sa kon- 
gregasyon na patuloy na kumukuwestiyon sa posi- 
syon at awtoridad ni Pablo bilang isang apostol, 
anupat kinailangan niyang ipagtanggol ang kani- 
yang apostolikong posisyon, ang totoo, hindi ito 
para sa kaniyang sarili, kundi “ito ay para sa Diyos,” 
samakatuwid nga, upang iligtas ang kongregasyon 
na pag-aari ng Diyos, kung kaya si Pablo ay nagsa- 
lita nang napakatahasan sa kaniyang liham at 'nag- 
hambog tungkol sa mga kredensiyal niya bilang 
apostol.--2Co 5:12, 13: 10:7-12, 11:16-20, 30-33, 
12:11-33. 

Kaliwanagan Tungkol sa mga Kasulatan na 
Isinulat Noong Una. Pinatibay ni Pablo ang ka- 
niyang mga argumento sa pamamagitan ng pagga- 
mit ng Hebreong Kasulatan sa kaniyang kinasihang 
mga liham sa mga taga-Corinto. Sa paglalantad sa 
kamangmangan ng makasanlibutang karunungan 
na gaya ng ipinakikita ng mga bulaang apostol, pi- 
natunayan niya na mahalagang matamo ang naka- 
hihigit na karunungan ng Diyos. Itinawag-pansin 
niya ito sa pamamagitan ng pagbanggit sa sinabi ng 
salmista sa isang salinlahi maraming siglo na ang 
nakararaan, na “ang mga kaisipan ng mga tao... 
ay gaya ng singaw” (Aw 94:11: 1Co 3:20), at sa pa- 
mamagitan ng paghaharap sa tanong ni Isaias sa 
mapaghimagsik na mga Judio: “Sino ang sumukat 
sa espiritu ni Jehova, at . . . sino ang makapagpapa- 
batid sa kaniya ng anuman?" (Isa 40:13, 1Co 2:16) 
Pinatunayan ni Pablo na ang ministrong Kristiyano 
ay may karapatang tumanggap ng materyal na tu- 
long sa pamamagitan ng pagpapakita na ang Deute- 
ronomio 25:4, “Huwag mong bubusalan ang toro 
habang ito ay gumigiik,” ay, sa katunayan, pangu- 
nahing isinulat para sa kapakanan ng mga ministro. 
(1Co 9:9, 10) Ipinakita niya na noon pa mang sinau- 
nang panahon ay nangako na ang Diyos ng isang 
pagkabuhay-muli, sa pamamagitan ng pagtatawag- 


507 


pansin sa mga pananalita sa Isaias 25:8 at Oseas 13: 
14, tungkol sa paglamon, o paglulon, sa kamatayan. 
(1Co 15:54, 55) Karagdagan pa, nagbigay siya ng 
maraming kaliwanagan tungkol sa Hapunan ng Pa- 
nginoon sa pamamagitan ng kaniyang detalyadong 
pagtalakay sa mga salitang binigkas ni Jesus noong 
pagkakataong itatag Niya ang pagdiriwang na ito. 
--luc 22:19, 20: 1Co 11:23-34. 

Ipinaliwanag ni Pablo kung ano ang matagal nang 
saloobin ng Diyos tungkol sa espirituwal na kalini- 
san sa pamamagitan ng pagsipi o pagtukoy sa Deu- 
teronomio 17:7: Levitico 26:11, 12; Isaias 43:6, 52:11, 
at Oseas 1:10. (1Co 5:13, 2Co 6:14-18) Ipinakita niya 
na ang pagbibigay ng materyal na tulong ay hindi 
kinaligtaan ng mga lingkod ng Diyos noong sinau- 
nang panahon at na kinalulugdan ni Jehova ang bu- 
kas-palad na Kristiyano. (Aw 112:9; 2Co 9:9) At si- 
nabi niya na ang simulain sa Kautusan na itatag ang 
bawat bagay sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay 
kapit sa kongregasyong Kristiyano. (Deu 19:15, 2Co 
13:1) Ang mga nabanggit at ang iba pang mga pag- 
tukoy sa mga kasulatang isinulat noong una ay nag- 
papaliwanag sa mga tekstong ito at nagbibigay- 
linaw kung paano kumakapit sa atin ang mga ito. 


CORNELIO. Isang opisyal ng hukbo (sentur- 
yon, KJ) na namamahala sa 100 kawal ng pangkat 
na Italyano. (Tingnan ang OPISYAL NG HUKBO.) Siya 
ay nakahimpil sa Cesarea at may sariling bahay. 
Ipinahihiwatig ng kaniyang pangalang Romano na 
maaaring kabilang siya sa isang maharlikang pa- 
milya sa lunsod ng emperador. Siya ay “isang taong 
taimtim” na nagbigay ng maraming kaloob ng awa 
sa mga tao at nagsumamo sa Diyos nang patulu- 
yan, “isang lalaking matuwid at natatakot sa Diyos 
at may mabuting ulat mula sa buong bansa ng mga 
Judio.” Sa lalaking ito nagpakita ang isang anghel sa 
isang pangitain noong taglagas ng 36 C.E., na nag- 
sasabi: “Ang iyong mga panalangin at mga kaloob 
ng awa ay pumailanlang bilang isang pinakaalaala 
sa harap ng Diyos." Sinabi rin ng anghel kay Corne- 
lio na magsugo sa Jope upang ipatawag si Pedro. 
--Gaw 10:1-22. 

Nang dumating si Pedro, si Cornelio, sa harap ng 
“kaniyang mga kamag-anak at matatalik na kaibi- 
gan,” ay nagsabi sa apostol: “Naririto kaming lahat 
sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng 
bagay na iniutos ni Jehova sa iyo na sabihin.” (Gaw 
10:24, 33) “Samantalang nagsasalita pa si Pedro... 
ang banal na espiritu ay bumaba sa lahat niyaong 
mga nakikinig sa salita.” Kaya ang pangkat na ito 
na si Cornelio ang binabanggit na pinakabantog 
ang naging unang di-tuling mga Gentil o mga di- 
Judio na tumanggap ng “walang-bayad na kaloob 
ng banal na espiritu.” (Gaw 10:44, 45) Kaagad itong 
sinundan ng bautismo sa tubig. Wala nang nalala- 


COS 


man pa tungkol sa buhay at gawain ni Cornelio pag- 
katapos nito. 


Bakit ang pagkakumberte ni Cornelio 
ay isang natatanging pangyayari? 


Si Cornelio ay hindi isang proselitang miyembro 
ng komunidad ng mga Judio gaya ng ipinanganga- 
tuwiran ng iba, bagaman siya ay may kabatiran sa 
mga isinulat ng mga propeta, nagbigay ng mga ka- 
loob ng awa sa mga Judio, nagpamalas ng takot 
sa Diyos, patuluyang nanalangin, at gumamit ng 
pangalang Jehova. Matibay na pinatutunayan ng 
Kasulatan na ang opisyal na ito ng hukbo ay isang 
di-tuling Gentil sa tunay na diwa. Kung si Cornelio 
ay proselita, hindi sana sinabi ni Pedro na di-matu- 
wid para sa kaniya, na isang Judio, ang makisama 
sa ganitong “tao ng ibang lahi,” dahil sa nakasulat sa 
Kautusan may kinalaman sa naninirahang dayu- 
han. (Lev 19:33, 34: Gaw 10:28) Kung siya ay prose- 
lita, hindi sana “namangha” ang anim na iba pang 
Judio na kasama ni Pedro sa pagkakita na ibinubu- 
hos ang banal na espiritu “sa mga tao ng mga ban- 
sa.” (Gaw 10:45, 11:12) Kung siya ay proselita, bakit 
nakipagtalo kay Pedro sa bagay na ito ang “mga ta- 
gapagtaguyod ng pagtutuli”?---Gaw 11:2. 

Sa katunayan, si Cornelio ang unang bunga sa di- 
tuling mga di-Judio na naging Kristiyano, na nag- 
papakitang nang panahong iyon ay hindi na kai- 
langang maging mga proselitang Judio tulad ng 
bating na Etiope ang mga Gentil bago sila tangga- 
pin sa kongregasyong Kristiyano. Ibinulalas ni Ped- 
ro noong makasaysayang pangyayaring iyon, “Tu- 
nay ngang napag-uunawa ko na ang Diyos ay hindi 
nagtatangi, kundi sa bawat bansa ang tao na nata- 
takot sa kaniya at gumagawa ng katuwiran ay kaa- 
yaaya sa kaniya.” (Gaw 10:34, 35) Kung paanong si 
Pedro ang unang nagbukas ng Daan para sa mga 
Judio noong Pentecostes, gayundin sa pagkakataong 
ito, siya ang unang nagdala ng mabuting balita ng 
kaligtasan sa di-tuling mga Gentil. Sumang-ayon 
din si Santiago na iyon ang “unang pagkakataon” na 
ibinaling ng Diyos ang kaniyang pansin sa “mga 
bansa.”--Gaw 15:7, 14. 


COS. Ang kabiserang lunsod na nasa HS dulo ng 
isang pulo na may gayunding pangalan. Malapit ito 
sa TK baybayin ng Asia Minor. Dahil sa bentaha ng 
posisyon nito, ang Cos ay maagang nagkaroon ng 
malaking kahalagahan sa komersiyo at paglalayag. 

Bagaman lumilitaw na naglayag ang apostol na si 
Pablo sa gilid ng lunsod na ito nang maglakbay siya 
mula sa Efeso patungong Cesarea sa pagtatapos 
ng kaniyang ikalawang paglalakbay bilang misyo- 
nero noong mga 52 C.E. (Gaw 18:21, 22), noong 


COSAM 


papatapos na ang ikatlong paglalakbay niya, pagka- 
raan ng mga apat na taon, saka lamang binanggit sa 
Mga Gawa ang pangalan ng lunsod na ito. Pagkata- 
pos na “makahiwalay” si Pablo mula sa mga tagapa- 
ngasiwang taga-Efeso na kinausap niya sa Mileto 
(Gaw 20:17, 36-38), ang barkong sinakyan niya at ni 
Lucas ay “naglakbay nang tuluy-tuloy,” samakatu- 
wid nga, naglayag ito nang paayon sa hangin, hin- 
di paliku-liko, at sa ilalim ng banayad na hangin, 
hanggang sa ito ay “dumating sa Cos,” isang pagla- 
lakbay na mga 75 km (47 mi) sa dako pa roon ng 
baybayin. Tinataya ng ilang komentarista na, sa ka- 
raniwang mas malalakas na HK hangin ng Aegea- 
no, ang gayong distansiya ay malalakbay nang mga 
anim na oras, anupat ipahihintulot nito, gaya ng si- 
nabi ni Lucas, na ang barkong sinakyan ni Pablo ay 
makarating sa Cos sa araw ring iyon ng pag-alis nito 
mula sa Mileto. Malamang na ang barkong ito ay 
nagpalipas ng gabi na nakaangkla malapit sa S bay- 
bayin ng Cos at dumating sa Rodas “nang sumunod 
na araw,” pagkatapos nitong lumisan sa umaga para 
sa paglalakbay na mga 120 km (75 mi).--Gaw 21:1. 

Sinasabing ang pulo ng Cos ay matagal nang 
isang sentro ng mga Judio sa Aegeano. Ito noon ay 
isang malayang estado ng Roma sa probinsiya ng 
Asia at, ayon kay Tacitus, pinagkalooban ito ni Clau- 
dio ng laya mula sa pagbabayad ng buwis noong 
53 C.E. 


COSAM. Isang inapo ng anak ni David na si Na- 
tan, anak ni Elmadam at ama ni Adi; at ninuno ng 
ina ni Jesus na si Maria.---Luc 3:28. 


COZBI. Anak na babae ng Midianitang pinuno na 
si Zur. Noong panahong 24,000 Israelita ang ma- 
matay dahil sa imoralidad 
may kaugnayan sa Baal 
ng Peor, si Cozbi, kasama 
ng Simeonitang si Zimri na 
nagdala sa kaniya sa tol- 
da nito, ay pinatay sa pa- 
mamagitan ng pag-ulos ni 
Pinehas sa ari nito. (Bil 25: 
1, 6-9, 15, 18) Di-nagtagal 
pagkaraan nito, ang ama ni 
Cozbi ay pinatay rin.--Bil 
31:7. 


COZEBA [malamang, 
Sinungaling]. Isang lugar 
sa Juda kung saan nanira- 
han ang mga inapo ni She- 
la na anak ni Juda. (1Cr 4: 
21, 22) Itinuturing ng kara- 
mihan sa mga iskolar na 
ang Cozeba ay ang Aczib 


508 


(“Chezib” sa ibang salin) na binanggit sa Genesis 
38:5 at Josue 15:44. Salig dito, ipinapalagay na ito 
ang Tell el-Beida (Horvat Lavnin), na 5 km (3 mi) 
sa KTK ng Adulam. Lumilitaw na ang mga lalaki 
ng Cozeba ay kasama sa pananalitang “sila ang 
mga magpapalayok. ”--1ICr 4:23, tingnan ang ACZIB 
Blg. 1. 


CRESENTE [mula sa Lat., nangangahulugang 
“Lumalaki, Lumalago"]. Isa na binanggit ni Pablo, sa 
kaniyang ikalawang liham kay Timoteo, na pumun- 
ta sa Galacia.---2Ti 4:10. 


CRETA, MGA CRETENSE. Ang ikalimang 
pinakamalaking pulo sa Mediteraneo, at ang mga 
naninirahan dito. Ang pulong ito ay may haba na 
mga 250 km (155 mi) at may iba't ibang lapad mula 
13 hanggang 56 na km (8 hanggang 35 mi). Ang 
Creta ay nasa timugang dulo ng Dagat Aegeano at 
mga 100 km (62 mi) sa TS ng Gresya. Nakahanay 
sa kahabaan ng makitid na pulo ang maraming 
bundok, na ang ilan ay nababalutan ng niyebe sa 
ilang bahagi ng taon. Ang Bundok Ida, na malapit 
sa gitna ng Creta, ay may taas na 2456 na m 
(8,058 piye) mula sa kapantayan ng dagat. Ang 
H baybayin ay may maiinam na daungan, ngunit 
ang timugang baybayin ay mas pantay-pantay at 
sa kalakhang bahagi nito ay napakatatarik ng mga 
gilid ng bundok sa tabi ng dagat. Dahil dito, iilan la- 
mang ang angkop na lugar sa T na baybayin upang 
maging mga daungan, gaya ng ipinahihiwatig sa 
ulat ng biyahe ni Pablo patungong Roma, na tatala- 
kayin sa dakong huli. 

Ipinapalagay ng karamihan na ang Creta ay ang 
“Captor” na tinutukoy sa Hebreong Kasulatan, at sa- 


ID) a 15 au 


.Salmone 4&7 


509 


makatuwid ay ito ang lugar na pinanggalingan ng 
mga Filisteo nang mandayuhan sila sa Canaan. (Jer 
47:4: Am 9:7) Iniuugnay rin ng ilang iskolar ang 
"mga Kereteo" sa mga Cretense, ang Griegong Sep- 
tuagint ay kababasahan ng “mga Cretense” sa halip 
na “mga Kereteo" kapuwa sa Ezekiel 25:15-17 at Ze- 
fanias 2:5-7. (Tingnan ang KERETEO, MGA.) Kung ipa- 
palagay na ang Captor ay siya ring Creta, na waring 
makatuwiran naman, ang unang nanirahan sa pulo 
ay mga inapo ni Mizraim, na ang pangalan ay itinu- 
tumbas ng Bibliya sa Ehipto.--Gen 10:13, 14. 

Ang sibilisasyon ng mga Cretense ay ibang-iba sa 
mga sibilisasyon ng Mesopotamia at ng Ehipto ngu- 
nit kasinringal din ng mga ito. Itinampok ng relihi- 
yong Cretense ang kababaihan, anupat isang inang 
diyosa ang naging pinakaprominente rito. Gaya ng 
iba pang mga relihiyong ukol sa pag-aanak, laging 
may serpiyente sa mga wangis ng diyosang iyon, na 
maaaring hawak niya sa kaniyang mga kamay o na- 
kapulupot sa katawan niya. Isang nakabababang la- 
laking bathala ang kadalasang iniuugnay sa kaniya, 
marahil ay sa kaugnayang mag-ina na malimit ma- 
sumpungan sa ganitong uri ng kulto. Natagpuan sa 
Knossos ang isang krus na marmol, anupat ang krus 
ay isa ring sinaunang sagisag ng sekso. Ang sinau- 
nang sibilisasyong ito ay naglaho noong huling mga 
siglo ng ikalawang milenyo. Noong unang milen- 
yo B.C.E., ang Creta ay napasailalim ng pamumuno 
ng Gresya. Pagsapit ng ikalawang siglo B.C.E., ang 
pulo ay naging isang sentro at taguang-dako ng 
mga pirata na sumasalakay sa mga barkong nagla- 
layag sa Mediteraneo. Pagkatapos, noong 67 B.C.E., 
nasupil ni Pompey ang Creta, at ito ay ginawang 
isang Romanong probinsiya kasama ng Cirene sa 
Hilagang Aprika. 

Ang Gawain Doon ni Pablo. Kabilang ang 
Cretenseng mga Judio o mga proselita sa mga nasa 
Jerusalem noong Pentecostes ng 33 C.E. (Gaw 2: 
5, 11) Marahil ay nakarating ang Kristiyanismo sa 
Creta bilang resulta nito. 

Ang apostol na si Pablo, noong patungo siya sa 
Roma para sa paglilitis, ay dumaan sa Creta sakay 
ng isang barko na may lulang mga butil mula sa 
Alejandria, noong taglagas ng tadng 58 C.E. Ang 
barkong ito, na may sakay na 276 katao, ay 'nagla- 
yag na nanganganlong sa Creta, samakatuwid ay 
sa timugang panig ng pulo, ang panig na nakakubli 
sa hangin, kung saan naipagsasanggalang ang bar- 
ko laban sa pasalungat na hilagang-kanlurang ha- 
ngin. Mula sa Salmone na nasa S baybayin ng Creta, 
ang barko ay unti-unting naglayag nang pakan- 
luran hanggang sa makarating ito sa Magagan- 
dang Daungan, isang maliit na look na may dakong 
madadaungan bago biglang lumiko patungong H 
ang timugang baybayin. Dito, bagaman salungat sa 


CRISOLITO 


payo ni Pablo, napagpasiyahan na sikaping makara- 
ting sa Fenix, isa pang daungan na mga 65 km 
(40 mi) pa sa bandang itaas ng baybayin. Matapos 
lumigid sa Cape Littinos (Matala), ang barko ay 
“nagsimulang mamaybay sa baybayin” nang ham- 
pasin ito ng isang maunos na SHS hangin, na big- 
lang bumugso mula sa bulubunduking mga dako, 
anupat ito ay tinangay at ipinagtulakan ng hangin. 
Mula roon, ang barko ay itinulak nang lampas sa 
pulo ng Cauda, mga 65 km (40 mi) mula sa Maga- 
gandang Daungan.---Gaw 27:6-16, 37, 38. 

Ipinakikita ng ebidensiya na, pagkatapos ng kani- 
yang dalawang taong pagkabilanggo sa Roma, si Pa- 
blo ay dumalaw sa Creta at nagsagawa ng gawaing 
Kristiyano roon noong huling bahagi ng kaniyang 
ministeryo. Bago siya lumisan, inatasan niya si Tito 
na manatili sa Creta upang ituwid ang ilang kalaga- 
yan sa gitna ng mga kongregasyon, anupat mag- 
aatas ito ng matatandang lalaki “sa bawat lunsod.” 
(Tit 1:5) Sa kalaunan, nang tinatalakay ang mga 
problema ng mga kongregasyon sa isang liham kay 
Tito, sinipi ni Pablo ang mga salita ng isang Creten- 
seng propeta na nagsasabing “ang mga Cretense ay 
laging mga sinungaling, mapaminsalang mababa- 
ngis na hayop, matatakaw na di-nagtatrabaho.” (Tit 
1:10-12) Ipinapalagay na ang mga salitang ito ay 
nanggaling kay Epimenides, isang Cretenseng ma- 
kata noong ikaanim na siglo B.C.E. Ganito rin ang 
opinyon ng mga Griego hinggil sa sinaunang mga 
Cretense at para sa kanila ay singkahulugan ng si- 
nungaling ang pangalang Cretense. 


CRISOLITO. Isang dilaw o berdeng semipre- 
cious stone na malinaw o tinatagos ng liwanag at bi- 
nubuo ng mga silicate ng magnesium at iron. Kara- 
niwan itong matatagpuan sa mga batong-bulkan 
(gayundin, sa dolomite at ilang uri ng mga batong- 
apog) sa anyong solido, kristal, o butil-butil. Ang 
“crisolito” ay mula sa salitang Griego na khrysoli- 
thos, na nangangahulugang “gintong bato,” at wa- 
ring ganito ang tawag ng ilang sinaunang mga tao 
sa sari-saring hiyas na kulay dilaw. Matatagpuan sa 
Ehipto ang de-kalidad na mga kristal ng crisolito. 

Kasuwato ng mga tagubilin ni Jehova, ang unang 
batong inilagay sa ikaapat na hanay ng mga bato sa 
“pektoral ng paghatol" ni Aaron ay crisolito (sa Heb., 
tar.shish” sa LXX, khry-soli-thos), na kumatawan sa 
isa sa 12 tribo ng Israel. (Exo 28:2, 15, 20, 21: 39:13) 
Kasama rin ang crisolito sa mahahalagang bato na 
nagsilbing “pananamit” ng hari ng Tiro.--Eze 28: 
12, 13. 

Nang tumanggap si Ezekiel ng dalawang magka- 
hiwalay na pangitain may kinalaman sa apat na gu- 
long, napansin niya na ang anyo ng mga gulong ay 
“tulad ng kisap ng isang crisolito.” (Eze 1:15-21, 
10:9) Inihalintulad ng babaing Shulamita ang mga 


CRISOPASIO 


kamay ng kaniyang pastol na mangingibig sa “mga 
silindrong ginto, na pundo ng crisolito.” Marahil ang 
mga silindrong ginto ay tumutukoy sa mga daliri at 
ang mga crisolito ay tumutukoy sa mga kuko. (Sol 
5:14) Ginamit din ni Daniel ang crisolito nang ilara- 
wan niya ang katawan ng “isang lalaking nadaram- 
tan ng lino” na dumating upang sabihin sa propeta 
kung ano ang mangyayari sa kaniyang bayan “sa 
huling bahagi ng mga araw.” (Dan 10:5, 6, 14) Sa 
pangitain ng apostol na si Juan tungkol sa Bagong 
Jerusalem, nakita niya na crisolito ang ikapitong 
pundasyon ng pader ng lunsod at nakalilok doon 
ang pangalan ng isa sa “labindalawang apostol ng 
Kordero.”--Apo 21:2, 10, 14, 20, tingnan ang HIyAs 
AT MAHAHALAGANG BATO. 


CRISOPASIO. Isang semiprecious na batong 
hiyas na tinatagos ng liwanag. Ito'y isang kulay ber- 
deng uri ng calcedonia. Ang kulay nito ay dahil sa 
katiting na porsiyento ng nikel na matatagpuan sa 
mineral na ito. Sa Bibliya, ang tanging pagtukoy sa 
crisopasio (sa Gr., khry:so'pra-sos) ay nasa Apocalip- 
sis, kung saan binanggit na ito ang ikasampung 
pundasyon ng pader ng “banal na lunsod, ang Ba- 
gong Jerusalem.”---Apo 21:2, 20. 


CRISPO [mula sa Lat., nangangahulugang “Na- 
kapaikot”]. Ang punong opisyal ng sinagoga sa Co- 
rinto na personal na binautismuhan ng apostol na si 
Pablo at na ang buong sambahayan ay naging mga 
Kristiyano.--Gaw 18:8, 1Co 1:14. 


CRONICA, ANG MGA AKLAT NG MGA. 

Dalawang kinasihang aklat ng Hebreong Kasula- 
tan na maliwanag na iisang tomo sa orihinal na He- 
breong kanon. Ang mga ito ay itinuring ng mga Ma- 
sorete bilang iisang akda lamang, at kinikilala ang 
mga ito bilang iisang aklat kapag tinutuos na ang 
Hebreong Kasulatan ay binubuo ng 22 o 24 na ak- 
lat, at bilang dalawang aklat naman kapag tinutuos 
na iyon ay may kabuuang bilang na 39 na aklat. Wa- 
ring ang mga tagapagsalin ng Griegong Septuagint 
ang nagpasimula ng paghahati nito sa dalawang ak- 
lat. Sa mga manuskritong Hebreo, sinimulan itong 
hatiin sa dalawa noong ika-15 siglo. Sa tekstong He- 
breo, lumilitaw ang Mga Cronica sa katapusan ng 
seksiyon na tinatawag na Mga Akda. Ang panga- 
lang Hebreo, Divreh’ Hai'yamim, ay nangangahu- 
lugang “Mga Pangyayari Nang Mga Araw.” Si Je- 
rome ang nagmungkahi ng pangalang Khro-ni:kon”, 
na pinagkunan ng Cronica sa Bibliyang Tagalog. 
Ang isang kronika ay isang rekord ng mga pang- 
yayari ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga ito. 
Ang titulong Griego (sa Septuagint) ay Parra-lei'-po- 
me'non, nangangahulugang “Mga Bagay na Nilam- 
pasan (Hindi Nabanggit: Inalis),” samakatuwid nga, 
mula sa mga aklat ng Samuel at Mga Hari. Gayun- 


510 


man, mapapansin na ang Mga Cronica ay hindi bas- 
ta kapupunan lamang ng mga aklat na iyon. 

Manunulat, Panahon, at Yugtong Saklaw. Sa 
maraming kadahilanan, kinikilalang ang saserdo- 
teng Judio na si Ezra ang manunulat nito. Ang ga- 
nitong pangmalas ay matagal nang pinanghahawa- 
kan ng tradisyong Judio. Sinusuportahan din ito ng 
kapansin-pansing pagkakatulad ng istilo ng pagka- 
kasulat ng Mga Cronica at ng aklat ng Ezra. Ang 
mga pananalita sa pagtatapos ng Ikalawang Cronica 
ay halos salita-por-salitang inulit sa pasimula ng 
Ezra. Karagdagan pa, ang kapahayagan ng batas ni 
Ciro na makikita sa katapusan ng Ikalawang Croni- 
ca ay inilahad nang kumpleto sa aklat ng Ezra, anu- 
pat nagpapahiwatig na tinapos ng manunulat ang 
aklat ng Mga Cronica taglay ang intensiyong sumu- 
lat ng isa pang aklat (Ezra) na lubusang tatala- 
kay sa batas at sa pagpapatupad nito. Natapos ang 
Mga Cronica noong mga 460 B.C.E. Maliwanag na 
dalawang aklat lamang ng Hebreong kanon ang na- 
tapos pagkaraan ng 460 B.C.E., samakatuwid nga, 
Nehemias at Malakias. 

Bukod sa mga talaan ng angkan na nagsisimula 
kay Adan, ang Mga Cronica ay sumasaklaw sa yug- 
to mula sa pagkamatay ni Haring Saul hanggang sa 
pagdadala sa mga tapon patungong Babilonya, lakip 
ang isang konklusyon na naglalahad ng batas ni Ciro 
sa pagtatapos ng 70-ta6dng pagkatapon. 

Mga Pinagkunan ng Impormasyon. [Ipinag- 
palagay ni Ezra na ang kaniyang mga mambabasa 
ay pamilyar sa mga aklat ng Mga Hari kung kaya 
hindi na niya sinikap saklawin ang kaparehong im- 
pormasyon. Ang materyal na ginamit niya, na sa 
ilang kaso ay katulad na katulad o kahawig ng mga 
seksiyon sa Mga Hari, ay naglakip lamang niyaong 
mga bahagi na nauugnay at nagbibigay-kahulugan 
sa karagdagang impormasyon na nasa Mga Cronica. 
Maaaring ginamit ni Ezra ang mga aklat ng Samuel 
at Mga Hari gayundin ang iba pang mga bahagi 
ng Bibliya bilang mapagkukunan ng impormasyon, 
ngunit waring sa karamihan kung hindi man sa la- 
hat ng kaso, gumamit siya ng mga akda na hindi na 
natin taglay sa ngayon. Ang ilan sa mga ito ay maa- 
aring mga dokumento ng estado kapuwa mula sa Is- 
rael at Juda, mga rekord ng talaangkanan, at mga 
akda ng kasaysayan na isinulat ng mga propeta, saka 
mga dokumento ng mga ulo ng tribo o pamilya. Ang 
ilang bahagi ng ginamit na mga mapagkukunan ng 
impormasyon ay walang alinlangang gawa ng pro- 
pesyonal na mga tagapagtala.---1Ha 4:3. 

Binabanggit o inilalarawan ni Ezra ang ilan sa 
mga pinagkunan niya ng impormasyon gaya ng su- 
musunod: 

(1) Ang Aklat ng mga Hari ng Juda at ng Israel 
(2Cr 16:11, 25:26) 


511 


(2) Ang Aklat ng mga Hari ng Israel at ng Juda 
(2Cr 27:7: 35:27) 

(3) Ang Aklat ng mga Hari ng Israel (2Cr 20:34) 
(Ang nabanggit na mga pinagkunan ng im- 
pormasyon ay maaaring iisang koleksiyon ng 
mga dokumento ng estado, na tinawag la- 
mang sa iba't ibang titulo, o posibleng tumu- 
tukoy sa mga aklat ng Mga Hari sa Bibliya.) 

(4) Ang Aklat ng mga Hari ng Israel (maliwanag 
na isang akdang talaangkanan) (1Cr 9:1) 

(5) Ang salaysay ng Aklat ng mga Hari (2Cr 
24:27) (para sa impormasyon hinggil kay Je- 
hoas ng Juda) 

(6) Ang mga pangyayari sa mga hari ng Israel 
(2Cr 33:18) (para sa impormasyon hinggil kay 
Manases) 

(7) Ang mga salita ni Samuel na tagakita at ni 
Natan na propeta at ni Gad na tagapangitain 
(1Cr 29:29) (para sa impormasyon hinggil 
kay David) (Ito ay maaaring isa, dalawa, o tat- 
long akda: o maaaring tumutukoy ito sa Mga 
Hukom at sa mga aklat ng Samuel.) 

(8) Ang mga salita ni Natan na propeta (2Cr 9:29) 
(para sa impormasyon hinggil kay Solomon) 

(9) Ang hula ni Ahias na Shilonita (2Cr 9:29) 

(tungkol kay Solomon) 

“Isinulat. . . ni Semaias” (1Cr 24:6) (tungkol 

kay David), at ang mga salita ni Semaias 

na propeta at ni Ido na tagapangitain ayon 

sa pagkakatala sa talaangkanan (2Cr 12:15) 

(tungkol kay Rehoboam) (marahil ay dalawa 

o tatlong mapagkukunan ng impormasyon) 


CRONICA, ANG MGA AKLAT NG MGA 


(11) Ang mga salita ni Jehu na anak ni Hanani, na 
inilakip sa Aklat ng mga Hari ng Israel (2Cr 
20:34) (tungkol kay Jehosapat) 

(12) Ang iba pa sa mga pangyayari kay Uzias, isi- 
nulat ni Isaias na anak ni Amoz na propeta 
(2Cr 26:22) 

(13) Ang mga salita ng mga tagapangitain (ni Ma- 
nases) (2Cr 33:19) 

(14) Mga panambitan (ni Jeremias, at posibleng ng 
mga mang-aawit) (2Cr 35:25) (tungkol kay 
Josias) 

(15) Ang salaysay ng propetang si Ido (2Cr 13:22) 
(tungkol kay Abias) 

(16) Ang ulat ng mga pangyayari nang mga araw 
ni Haring David (1Cr 27:24) 

(17) Ang utos ni David at ni Gad at ni Natan na pro- 
peta (2Cr 29:25) (na ipinatupad ni Hezekias) 

(18) Ang sulat ni David at ni Solomon na kaniyang 
anak (2Cr 35:4) (na tinukoy ni Josias) 

(19) Ang utos ni David at ni Asap at ni Heman 
at ni Jedutun na tagapangitain ng hari (2Cr 
35:15) (tinukoy may kaugnayan sa mga gawa 
ni Josias) 

(20) Ang sulat ni Elias kay Haring Jehoram ng 
Juda (2Cr 21:12-15) 

(May binabanggit din sa Mga Cronica na mga su- 
lat, partikular na ang mga talaangkanan, na maaa- 
ring tumutukoy sa iba pang mga mapagkukunan ng 
impormasyon na ginamit ni Ezra.) 

Maliwanag na si Ezra ay lubhang nagpakaingat, 
anupat nagsagawa ng metikulosong pananaliksik, 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG UNANG CRONICA 


Talaangkanan at mga detalye tungkol sa tunay na pagsamba 
sa templo ni Jehova, na partikular na kinailangan pagkata- 
pos ng pagkatapon sa Babilonya 

Isinulat marahil 55 taon pagkatapos na muling maitayo ni Ze- 


rubabel ang templo, at bago makumpuni ang mga pader ng 
Jerusalem 


Mga talaangkanan mula kay Adan at patuloy (1:1- 
9:44) 
Ang mga kaapu-apuhan ni Juda sa pamamagitan ni David at 
ni Solomon (mahalaga upang makilala ang Mesiyas) 


Ang mga kaapu-apuhan ni Levi (kailangan upang makilala 
yaong mga karapat-dapat maglingkod sa templo) at ang 
kanilang iba't ibang tungkulin sa templo 

Ang kawalang-katapatan ni Saul ay nagbunga ng ka- 

niyang kamatayan (10:1-14) 

Mga aspekto ng pamamahala ni David bilang hari 

(11:1-29:30) 


Muling pinahiran bilang hari samantalang nasa Hebron: bini- 
hag niya ang Sion, nang maglaon ay ginawa siyang hari sa 
buong Israel 


Inilipat ang kaban ng tipan sa di-wastong paraan, sakay ng 
karwahe: namatay si Uzah dahil sa paghipo sa Kaban: nang 
dakong huli, ang Kaban ay dinala sa Lunsod ni David nang 
may pagsasaya 

Nagpahayag si David ng pagnanais na magtayo ng templo 
para kay Jehova: sa halip, nakipagtipan si Jehova kay Da- 
vid ukol sa isang maharlikang sambahayan na hanggang sa 
panahong walang takda 


Natalo ang mga kaaway ng Israel sa buong palibot 


Inudyukan ni Satanas si David na kumuha ng sensus ng Isra- 
el: 70,000 ang namatay 


Maraming paghahanda ang ginawa para sa pagtatayo ng 
templo: inorganisa ni David ang mga Levita, nagsaayos 
siya ng 24 na pangkat ng mga saserdote, nag-atas din 
ng mga mang-aawit, mga bantay ng pintuang-daan, ibini- 
gay niya kay Solomon ang kinasihang mga arkitektural 
na plano, bukas-palad na nag-abuloy si David at ang 
bayan 


Namatay si David noong magsimula nang umupo si Solo- 
mon sa “trono ni Jehova” 


CRONICA, ANG MGA AKLAT NG MGA 


512 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG IKALAWANG CRONICA 


Isang malinaw na sumaryo ng kasaysayan sa ilalim ng mga 
hari ng maharlikang sambahayan ni David, na nagtatampok 
sa mga bunga ng pagsunod at ng pagsuway sa Diyos 


Orihinal na kasama ng Unang Cronica sa iisang balumbon 


Ang paghahari ni Solomon (1:1-9:31) 


Ang kaniyang karunungan, kasaganaan, gayunman ay may- 
kamangmangan siyang bumili ng maraming kabayo mula sa 
Ehipto at kinuha niya ang anak na babae ni Paraon bilang 
asawa 

Pagtatayo ng templo: panalangin ni Solomon para sa pag-aalay 

Dumalaw ang reyna ng Sheba 

Mga pangyayaring nauugnay sa paghahari ng iba 
pang mga hari ng maharlikang sambahayan ni Da- 

vid, at ang kinalabasan ng mga ito (10:1--36:23) 

Kasunod ng mabagsik na tugon ni Rehoboam, sampung tribo 
ang humiwalay sa pangunguna ni Jeroboam at bumaling sa 
pagsamba sa guya: iniwan din ni Rehoboam ang kautusan 
ng Diyos, kaya pinabayaan siya kay Sisak ng Ehipto 

Dahil sumandig si Abias kay Jehova, nagtagumpay ang Juda 
laban sa hukbo ng Israel na nanalig sa kanilang nakahihigit 
na bilang at sa pagsamba sa mga ginintuang guya: 500,000 
ang napatay 

Nang manalig si Asa kay Jehova, isang milyong sumasalakay 
na Etiope ang natalo: may-kamangmangang nakipag-alyansa 
si Asa sa Sirya at ikinagalit niya ang pagsaway ng propeta 
ni Jehova 

Pinasimulan ni Jehosapat ang isang programa ng edukasyon 
sa kautusan ng Diyos, may-kamangmangan siyang nakipag- 
alyansa kay Ahab ukol sa pag-aasawa 


Sinalakay ng Moab, Ammon, at Seir ang Juda: si Jehosapat 
ay humingi ng tulong kay Jehova, pinaalalahanan siya, “Ang 
pagbabaka ay sa Diyos!" 

Si Jehoram (na ang asawa ay anak nina Ahab at Jezebel) ay 
gumawi nang may kabalakyutan, gayundin ang kaniyang 
anak na si Ahazias: pagkatapos, ang trono ay inagaw ng 
mapamaslang na si Athalia, balo ni Jehoram 


nagbasa ng lahat ng dokumentong mapagkukunan 
ng impormasyon na magagamit niya, at maliwanag 
na nagsuri ng bawat dokumento na magbibigay- 
linaw sa paksa. Sinuhayan niya ng mga dokumento 
ang kaniyang mga akda hindi lamang bilang pato- 
too na tumpak ang kaniyang isinulat kundi upang 
akayin din ang mambabasa noong panahong iyon 
sa iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon 
para sa higit pang detalye. Ang pagiging napakai- 
ngat ni Ezra ay nagrerekomenda sa Mga Cronica bi- 
lang karapat-dapat sa ating lubos na pagtitiwala 
sa pagiging tumpak at makasaysayan ng mga ito. 
Ngunit, higit sa lahat, ang pagkaalam na sumulat si 
Ezra sa ilalim ng pagkasi (2Ti 3:16) at ang pagkaka- 
lakip ng Mga Cronica sa Hebreong kanon, anupat lu- 
busang tinanggap ni Jesus at ng mga apostol (Luc 
24:27, 44), ay nagbibigay-katiyakan na mapanana- 
ligan ang mga ito. Karagdagan pa, ang Mga Croni- 


Mabuti ang pasimula ni Jehoas dahil sa impluwensiya ng 
mataas na saserdoteng si Jehoiada, nang maglaon, nag- 
apostata siya at ipinag-utos niyang batuhin ang tapat na si 
Zacarias 


Mabuti ang pasimula ni Amazias, pagkatapos ay sumamba 
siya sa mga idolo ng Seir: natalo ng Israel, pinaslang 


Mabuti rin ang pasimula ni Uzias, nang maglaon, may-kapa- 
laluan niyang tinangka na maghandog ng insenso sa templo, 
pinasapitan siya ng ketong 

Ginawa ni Jotam ang tama, ngunit ang bayan ay gumawi 
nang kapaha-pahamak 


Si Ahaz ay bumaling sa pagsamba kay Baal: lubhang nagdusa 
ang bansa 


Nilinis ni Hezekias ang templo, sinalakay ni Senakerib ang 
Juda, tinuya niya si Jehova: nanalig si Hezekias kay Jehova: 
185,000 Asiryano ang pinatay ng anghel 


Si Manases ay nagpakatalamak sa idolatriya at nagbubo ng 
napakaraming dugong walang-sala, nabihag ng mga Asirya- 
no, nagsisi, isinauli ni Jehova sa kaniyang trono 

Si Amon ay sumunod sa masamang halimbawa ng kaniyang 
amang si Manases, hindi nagpakumbaba 


Si Josias ay puspusang nagsagawa ng reporma sa relihiyon, 
kinumpuni ang templo: nagpumilit na makipaglaban kay Pa- 
raon Neco at napatay 

Si Jehoahaz ay namahala nang sandaling panahon, pagkata- 
pos ay dinalang bihag sa Ehipto 

Si Jehoiakim ay gumawi nang karima-rimarim: ang kaniyang 
anak at kahalili na si Jehoiakin ay dinalang bihag sa Babi- 
lonya 

Si Zedekias ay naghimagsik laban sa pamatok ng Babilonya, 
ang mga Judio ay dinala sa pagkatapon, natiwangwang ang 
lupain nang 70 taon 

Nagpalabas si Ciro ng Persia ng batas na nagpapalaya sa 
mga Judio upang makabalik sa Jerusalem para muling itayo 
ang templo 


ca ay bahagi ng kumpletong nasusulat na Salita ng 
Diyos, na ang kadalisayan ay iningatan niya para sa 
mga tagasunod ng kaniyang Anak, si Jesu-Kristo. 
Lubusang inirerekomenda ng mga bagay na ito ang 
Mga Cronica bilang isang saligan ng pananampala- 
taya. 

Layunin. Ang akda ni Ezra ay hindi nilayon na 
magdagdag lamang niyaong nilaktawan ng mga ak- 
lat ng Samuel at Mga Hari, sa halip, napag-unawa 
niya na kailangan ng pinabalik na mga tapon ang 
gayong sumaryo ng kanilang pambansang kasaysa- 
yan. Walang alinlangang inihanda ang akda para sa 
mga kababalik lamang mula sa pagkatapon, ya- 
mang wala silang gaanong alam sa kanilang sagra- 
dong kasaysayan at mga kaugalian. Kailangan ni- 
lang malaman ang tungkol sa pagsamba sa templo 
at sa mga tungkulin ng mga Levita, at inilaan ni 
Ezra ang impormasyong ito. At tiyak na lubhang in- 


513 


teresado ang pinabalik na mga tapon sa mga tala- 
angkanan ng kanilang mga ninuno, na pinagtuunan 
naman ni Ezra ng pansin. Muling gumagana noon 
ang Israel bilang isang bansa, anupat nasa kanilang 
lupain, may templo, pagkasaserdote, at gobernador, 
bagaman walang hari. Mananatili silang isang ban- 
sa hanggang sa pagdating ng Mesiyas. Kailangan 
nila ang impormasyong inilalaan ng Mga Cronica 
para sa pagkakaisa at tunay na pagsamba. 

Kapuwa sina Samuel at Jeremias ay mga manu- 
nulat ng kasaysayan, ngunit mga Levita rin sila. Si 
Jeremias ay propeta at saserdote. Si Ezra ay saser- 
dote. Ngunit maling sabihin na si Jeremias ay ma- 
giging pantanging interesado sa katuparan ng mga 
hula at hindi gaanong interesado sa mga bagay na 
may kaugnayan sa pagsamba sa templo at na si 
Ezra ay magiging pantanging interesado sa Leviti- 
kong gawain at hindi gaanong interesado sa mga 
hula. Kapuwa sila mga lingkod ng Diyos at nagpapa- 
halaga sa kaniyang mga salita, sa mga pakikitungo 
niya sa kaniyang bayan, at sa bawat aspekto ng pag- 
samba sa kaniya. Ang totoo niyan, kinasihan ni Je- 
hova si Ezra na isulat ang mga aklat ng Mga Croni- 
ca at Ezra para sa isang pantanging layunin. 

Ang mga Judiong bumalik mula sa Babilonya no- 
ong 537 B.C.E. ay nagbalik, hindi upang magtatag 
ng pulitikal na kasarinlan, kundi upang isauli ang 
tunay na pagsamba, anupat ang una nilang ginawa 
ay ang itayo ang altar at pagkatapos ay muling ita- 
yo ang templo. Samakatuwid, angkop lamang na 
maraming sasabihin si Ezra may kinalaman sa pag- 
samba at sa mga paglilingkod ng mga saserdote at 
ng mga Levita. Gayundin, mahalaga ang mga tala- 
angkanan. Ipinakikita ng Ezra 2:59-63 na hindi ma- 
sumpungan ng iba, kabilang na ang ilang anak ng 
mga saserdote, ang kanilang pagkakarehistro upang 
mapatunayan sa madla ang kanilang talaangkanan. 
Bagaman maaaring hindi gaanong mahalaga ang 
mga talaangkanang ito noong nasa Babilonya sila, 
ang mga ito ngayon ang paraan upang mapasakani- 
lang muli ang pamana ng kanilang mga ama. Ito 
ang isa sa mga dahilan kung bakit tinipon ni Ezra 
ang mga talaan ng mga talaangkanan, na napaka- 
halaga rin sa mga estudyante ng Bibliya sa ngayon. 

Kaya naman makikita natin na sa pagsulat ni Ezra 
ng Mga Cronica, ninais niyang patibayin ang kani- 
yang mga kapanahon na maging matapat kay Jeho- 
va. Sa pamamagitan ng pagtutuon ng pansin sa 
nakalipas na kasaysayan ng Israel, pinasigla niya si- 
lang tuparin ang kanilang mga tungkulin sa tipan, 
at partikular na sa pamamagitan ng paggamit ng 
aktuwal na mga halimbawa sa kasaysayan, idiniin 
niya ang mga resulta ng tapat na pagtataguyod sa 
tunay na pagsamba at, gayundin, ang kapahama- 
kang dulot ng pag-iwan sa pagsamba sa Diyos na 
Jehova. 


CUARTO 


Kahalagahan ng mga Aklat. Kapaki-pakina- 
bang sa ating pananampalataya at pagkaunawa sa 
Bibliya ang mga aklat ng Mga Cronica. Maraming 
impormasyong idinagdag si Ezra may kinalaman 
sa pagsamba sa templo at sa mga kaayusan ng 
mga saserdote, mga Levita, mga bantay-pinto, mga 
mang-aawit, at mga manunugtog. Nagbigay siya sa 
atin ng maraming detalye na nauugnay sa tunay na 
pagsamba: ang isinagawa ni David na pagdadala ng 
Kaban sa Jerusalem (1Cr kab 15, 16): ang mga pag- 
hahanda ni David para sa templo at sa paglilingkod 
dito (1Cr kab 22-29): ang pananatili ng mga saser- 
dote sa panig ni Rehoboam noong humiwalay ang 
sampung tribo (2Cr 11:13-17): ang digmaan sa pagi- 
tan ni Abias at ni Jeroboam (2Cr 13), ang mga re- 
porma ukol sa tunay na relihiyon sa ilalim nina Asa 
(2Cr kab 14, 15), Jehosapat (2Cr kab 17, 19, 20), He- 
zekias (2Cr kab 29-31), at Josias (2Cr kab 34, 35): 
ang pagkakaroon ni Uzias ng ketong dahil sa kani- 
yang kapangahasan (2Cr 26:16-21): at ang pagsisisi 
ni Manases (2Cr 33:10-20). 

Ipinakita ni Ezra na interesado siya hindi lamang 
sa mga gawain ng mga saserdote kundi pati rin sa 
mga propeta. (2Cr 20:20, 36:12, 16) Ginamit niya 
ang mga salitang “propeta,” “tagakita,” o “tagapangi- 
tain” nang mga 45 beses at nagbigay siya ng karag- 
dagang impormasyon tungkol sa maraming mga 
propeta at mga tao na ang pangalan ay hindi bina- 
banggit sa ibang bahagi ng Kasulatan. Ang ilan ay 
si Ido, si Eliezer na anak ni Dodavahu, si Jahaziel na 
anak ni Zacarias, ang maraming indibiduwal na 
nagngangalang Zacarias, at si Oded na mula noong 
panahon ni Haring Ahaz ng Juda. 

Maraming impormasyon sa Mga Cronica ang na- 
katutulong upang malubos ang kaalaman natin sa 
kasaysayan ng Juda, gaya halimbawa ng rekord ng 
pagkakasakit at libing ni Asa at ng masamang pag- 
gawi ni Jehoas pagkamatay ni Jehoiada na mataas na 
saserdote. Nariyan din ang mga talaangkanan na 
mahalaga upang maitatag ang angkang pinagmulan 
ni Kristo. Nakatutulong din ang mga aklat sa pagta- 
tatag ng isang tumpak na kronolohiya. Dito natin 
makikita ang karunungan ni Jehova, ang Awtor ng 
Bibliya, sa pag-aatas niya sa kaniyang lingkod na si 
Ezra na isulat ang mga bagay na ito upang maidag- 
dag yaong kailangan sa layuning ang mga naniniwa- 
la sa Bibliya ay magkaroon ng lubos na kumpleto at 
nagkakasuwatong rekord ng kasaysayan ng tao. 


CUARTO [mula sa Latin, nangangahulugang “Ika- 
apat”]. Isa na naninirahan sa Corinto na ang mga 
pagbati ay inilakip ni Pablo sa liham nito sa mga 
taga-Roma, noong mga 56 C.E. (Ro 16:23) Palibhasa'y 
may pangalang Romano at kilala niya ang mga kapa- 
tid sa Roma, maaaring dati siyang kaugnay sa kon- 
gregasyong iyon. 


CUN 


CUN. Isa sa mga lunsod ni Haring Hadadezer ng 
Zoba. Mula rito'y kumuha si David ng napakara- 
ming tanso na ginamit sa pagtatayo ng templo. (1Cr 
18:8) Sa katulad na ulat sa 2 Samuel 8:8, pangalang 
Berotai ang lumilitaw sa halip na Cun at maaaring 
tumutukoy rin iyon sa lugar na ito. Ayon sa iba, ma- 
aaring ipalagay na ang Kuna sa Ras Bartalbek, na 
43 km (27 mi) sa HS ng Bereitan (ang iminumung- 
kahing lokasyon ng Berotai) ay ang Cun sa Bibliya. 
--Tingnan ang BEROTA, BEROTAI. 


CUS. 

1. Ang unang binanggit na anak ni Ham at ama 
ng anim na anak na lalaki: sina Seba, Havila, Sabta, 
Raama, Sabteca, at Nimrod. (Gen 10:6-8, 1Cr 1:8-10) 
Si Cus at ang binanggit na mga inapo niya ay kabi- 
lang sa mga tao na mula sa kanila “ay nangalat sa 
lupa ang mga bansa pagkatapos ng delubyo.” (Gen 
10:32) Kaya bagaman walang detalyeng ibinigay sa 
ulat ng Genesis may kinalaman kay Cus bilang indi- 
biduwal, ang kaniyang pangalan ay ginagamit sa 
buong Hebreong Kasulatan upang kumatawan sa 
kaniyang mga inapo at sa lupain o mga rehiyon 
na kanilang pinamayanan, gaya ng inilalarawan sa 
Big. 2. 

Gayunman, mapapansin dito na maliwanag na si 
Cus ang isang pangunahing pinagmulan (marahil ay 
kasama si Put) ng mga taong maitim ang balat (Jer 
13:23), gaya ng ipinahihiwatig ng mga lugar na pina- 
mayanan ng ilan sa kaniyang mga inapo. Pinabubu- 
laanan nito ang teoriya niyaong mga may-kamaliang 
nagsisikap na ikapit sa mga Negro ang sumpang bi- 
nigkas kay Canaan, sapagkat si Canaan, na kapatid ni 
Cus, ay hindi nagkaroon ng inapong Negro kundi sa 
halip ay naging ninuno ng iba't ibang tribong Cana- 
anita ng Palestina. (Gen 9:24, 25, 10:6) Samakatuwid, 
walang anumang maka-Kasulatang kaugnayan sa 
pagitan ng maitim na balat ng ilang inapo ni Cus at 
ng sumpa na binigkas kay Canaan. 

2. Bukod pa sa mga ulat ng talaangkanan sa Ge- 
nesis kabanata 10 at 1 Cronica kabanata 1, at sa pag- 
gamit ng pangalan sa superskripsiyon ng Awit 7, na 
isinaalang-alang sa Blg. 3, ang pangalang Cus ay gi- 
nagamit sa lahat ng iba pang mga teksto upang tu- 
mukoy sa mga supling ng anak na iyon ni Ham at sa 
lugar na kanilang tinirahan. 

Ang pangalan ni Cus ay iniuugnay, sa pamama- 
gitan ng kaniyang anak na si Nimrod, sa Babel at sa 
kahariang binuo ni Nimrod noong mga panahon 
pagkaraan ng Baha. (Gen 10:8-12) Iniuugnay ng 
ilan ang pangalan ni Cus sa sinaunang lunsod ng 
Kis, na natuklasan sa mga paghuhukay sa maba- 
bang Mesopotamia malapit sa Babilonya, at sinasa- 
bing ito ang lunsod kung saan ginamit ng mga em- 
perador noong ikatlong milenyo B.C.E. sa Babilonia 
ang titulong “hari ng daigdig.” Ang “The Sumerian 


514 


King List,” isang sinaunang rekord, bagaman lub- 
hang maalamat, ay naglalaman ng ganitong pangu- 
ngusap: “Pagkatapos umapaw (sa lupa) ang Baha 
(at) nang ang paghahari ay (muling) ibaba mula sa 
langit, ang paghahari ay (unang) nasa Kis.” (An- 
cient Near Eastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, 
p. 265) Sa pagtukoy sa sinaunang lunsod na ito, 
nagkomento si Propesor Albright: “Malibang ang Kis 
ang orihinal na Cus ng Gen. 10:8, na talaga namang 
posible, hindi ito binabanggit sa Bibliya. Anuman 
ang naging kalagayan, malamang na si Nimrod ang 
itinuring na unang tagapamahala ng Kis.” (Analyti- 
cal Concordance to the Bible ni Young, Suplemento 
sa “Mga Tuklas Kamakailan sa mga Lupain sa Bibli- 
ya,” ni W. Albright, 1955, p. 14) Kaya bagaman ang 
Babilonia nang maglaon ay lubusang napasailalim 
ng pamumunong Semitiko, waring may ilang kati- 
bayan ng kasaysayan na kasuwato ng ulat ng Bibli- 
ya tungkol sa pamamahalang Cusita sa lugar na 
iyon noong sinaunang panahon. 

Ang “Lupain ng Cus.” Hindi matiyak ang lo- 
kasyon ng “lupain ng Cus” na tinukoy sa Genesis 
2:13 bilang ang lupaing napalilibutan noong una ng 
ilog ng Gihon, isa sa apat na sanga ng “ilog na luma- 
labas mula sa Eden.” (Gen 2:10) Sa tekstong ito, isi- 
nalin ng mga tagapagsalin ng Septuagint ang sa- 
litang Hebreo para sa “Cus” sa pamamagitan ng 
pangalang Griego na Etiopia. Ang pangalang Cus ay 
halos naging singkahulugan ng sinaunang Etiopia 
noong maagang bahagi ng panahon, gayunma'y 
hindi tahasang masasabi na talagang kumakapit ito 
sa Genesis 2:13. Iniugnay ni Josephus ang Ilog Gi- 
hon sa Nilo, anupat sinunod niya ang salin ng Sep- 
tuagint. (Jewish Antiquities, 1, 39 [i, 3]) Gayunman, 
ang pagkakaroon ng Gihon at ng mga ilog ng Eu- 
frates at ng Tigris ng iisang pinagmumulan ay tala- 
gang hindi nagpapahintulot sa gayong pag-uugnay, 
malibang ipalagay na ang pangglobong Delubyo ay 
nagdulot ng napakalalaking pagbabago sa topogra- 
piya ng lugar na iyon. 

Dahil dito, ang terminong “Cus” sa Genesis 2:13 
ay iniuugnay ng ilang iskolar sa Kassu o mga Kas- 
sita ng mga inskripsiyong Asiryano, isang pangkat 
ng mga tao na di-matiyak ang pinanggalingan na 
nananahanan sa matalampas na rehiyon ng gitnang 
Asia. Isang artikulo ni P. English sa Journal of Near 
Eastern Studies (1959, Tomo XVIII, p. 49-53) ang 
naghaharap ng katibayan na nagkaroon ng popula- 
syon ng mga Negro noong sinaunang mga pana- 
hon sa rehiyon ng TS sulok ng Dagat na Itim at, 
nang maglaon, sa rehiyon ng Caucasus sa mas dako 
pang H. Nagpapahiwatig ito na magkaugnay ang 
mga pangalan ng mga rehiyon ng Abkhazia at ng 
Khazaria, na tinahanan ng mga tribong iyon, at 
ang Cus sa Bibliya. Sabihin pa, may posibilidad na 
ang pagtukoy sa Cus sa Genesis 2:13 ay kumakapit 


515 


sa isang bahagi ng pamilyang Cusita na hindi nan- 
dayuhan patimog kasama ng pangunahing kalipu- 
nan ng mga Cusita kundi namayan sa rehiyon ng 
Asia Minor na inilarawan sa itaas. 

May iba pa rin na nagmumungkahi na ang “lupa- 
in ng Cus" na napalilibutan ng Gihon ay nasa Penin- 
sula ng Arabia, yamang ang pangalang “Cusan” ay 
ginagamit bilang katumbas ng “lupain ng Midian” 
sa Habakuk 3:7, anupat ang Midian sa kabuuan ay 
nasa kapaligiran ng Gulpo ng ‘Aqaba. Posibleng ang 
Arabeng “Cus” na iyon ang tinutukoy nang ang Mi- 
dianitang asawa ni Moises na si Zipora ay tawaging 
isang “Cusita.”--Exo 18:1-5, Bil 12:1. 

Pagkatapos ng Tore ng Babel. Kasunod ng 
pangangalat mula sa Babel dahil sa paggulo sa wika, 
ang pangunahing kalipunan ng mga inapo ni Cus ay 
waring nandayuhan patimog. Hindi matiyak kung 
nakarating sila sa Aprika sa pamamagitan ng pag- 
pasok muna sa Peninsula ng Arabia at pagkatapos 
ay pagtawid sa makitid na kipot na tinatawag na 
Bab el-Mandeb o kung namayan muna sila sa Apri- 
ka at pagkatapos ay tumawid patungong Arabia, ba- 
gaman ang karaniwang pag-uugnay ng “Cus” sa 
Aprika ay maaaring pabor sa huling nabanggit na 
pandarayuhan. Ang pangalan ng anak ni Cus na si 
Seba ay iniuugnay sa S Aprika, samantalang yaong 
kina Havila, Sabta, Raama, at Sabteca ay karaniwan 
nang iniuugnay sa mga rehiyon sa Peninsula ng 
Arabia. (Tingnan ang indibiduwal na mga artikulo 
sa ilalim ng pangalan ng mga anak ni Cus.) Kapan- 
sin-pansin na, samantalang ang mga pangalan ng 
mga anak na ito ay lumilitaw na pinananatili ng 
mga tribong nagmula sa kanila, waring hindi gani- 
to ang nangyari sa pangalan ni Nimrod, anupat ang 
kaniyang pangalan ay lumilitaw sa sinaunang ka- 
saysayan bilang pangalan lamang ng isang indibi- 
duwal. Maaaring ipahiwatig nito na si Nimrod ay 
nanatiling walang anak. 

Bagaman may mga Cusita noon sa Arabia, ang 
karamihan ng paglitaw ng pangalang Cus sa Bibli- 
ya ay malinaw na tumutukoy sa isang rehiyon sa 
Aprika, at kapag maliwanag ang kaugnayan, isina- 
salin lamang ng mga tagapagsalin ang “Cus” bilang 
“Etiopia.” Lagi itong iniuugnay sa Ehipto (Isa 20:3-5, 
43:3: Jer 46:7-9) at gayundin sa Libya. (2Cr 12:2, 3; 
Dan 11:43, Na 3:9) Itinatala ng Isaias 11:11 ang sina- 
unang heograpikong mga katawagan para sa iba't 
ibang rehiyon na patimog mula sa Delta ng Nilo: 
“Ehipto” (o “Mizraim,” dito, Mababang Ehipto), “Pat- 
ros” (Mataas na Ehipto), at “Cus” (Nubia-Etiopia). 
Binabanggit ng Ezekiel 29:10 ang pagkawasak ng 
Ehipto “mula sa Migdol hanggang sa Seyene at 
hanggang sa hangganan ng Etiopia [Cus].” Sa ga- 
yon, ang Cus o sinaunang Etiopia ay waring nasa 
ibayo pa ng Seyene (makabagong Aswan) at, ayon 


CUS 


sa arkeolohikal na katibayan, nagpatuloy sa T, ma- 
rahil hanggang sa makabagong Khartoum. Kaya 
saklaw ng Cus ang makabagong Sudan at ang pina- 
katimugang bahagi ng makabagong Ehipto. Iminu- 
mungkahi na ang “mga ilog ng Etiopia [Cus]” ay ang 
mga ilog ng Asul at Puting Nilo, na nagsasalu- 
bong sa Khartoum, at gayundin ang Ilog Atbara, na 
sumasanib sa Nilo sa T ng ikalimang talon.---Zef 
3:10. 

Posibleng ang “mga Arabe na nasa panig ng mga 
Etiope [Ku-shim'|]" (2Cr 21:16) ay yaong mga tribong 
Arabe na nasa TK baybayin ng Peninsula ng Arabia 
at sa gayon ay nakaharap sa Aprika sa ibayo ng Da- 
gat na Pula. 

Ang kalakhan ng lupain ng Cus ay maliwanag na 
tigang at disyertong lupain. Ang “pook ng mga ilog 
ng Etiopia” ay inilalarawan bilang ang “lupain ng 
mga humihiging na kulisap na may mga pakpak” 
(Isa 18:1), marahil ay tumutukoy sa mga balang na 
nagkukulupon sa Etiopia at Ehipto, gayunman, imi- 
numungkahi ng ilan na ito ay mga lamok, at itina- 
tawag-pansin naman ng iba na ang salitang Hebreo 
para sa “humihiging” (tsela-tsal') ay katunog ng pa- 
ngalang ibinigay ng mga tribong Oromo (isang ba- 
yang Hamitiko na naninirahan sa makabagong Etio- 
pia) sa tsetse fly (tsaltsalya). Ang mga produkto ng 
lupain ay garing, ebano, ginto, mahahalagang bato, 
bakal, at mga pampabango, at may binabanggit sa 
Bibliya na “mga mangangalakal ng Etiopia” (Isa 
45:14) at “topacio ng Cus.”---Job 28: 19. 

Kasaysayan Nang Dakong Huli. Ang Cus, 
o Etiopia, ay nasa ilalim ng pamumuno ng Ehipto 
noong panahon ng Pag-alis ng Israel mula sa Ehip- 
to, at nagpatuloy pa ito nang mga 500 taon. Isang 
kinatawang pinuno na nangangasiwa sa teritoryong 
ito sa ilalim ng Ehipsiyong Paraon ang nakilala sa ti- 
tulong “Anak ng Hari ng Kush.” Maliwanag na sa 
pagtatapos ng ikalawang milenyo B.C.E., ang Etiopia 
ay nakalaya mula sa kontrol ng Ehipto. Pagkatapos 
nito, ang kabisera ng Etiopia ay inilagay muna sa 
Napata, malapit sa ikaapat na talon, at nang dakong 
huli ay sa Meroë, mga 210 km (130 mi) sa HHS ng 
Khartoum. 

Kabilang sa mga hukbo ni Paraon Sisak na suma- 
lakay sa Juda noong ikalimang taon ni Rehoboam 
(993 B.C.E.) ang mga mandirigmang Etiope. (2Cr 
12:2, 3) Pagkatapos ng ikasampung taon ni Ha- 
ring Asa, o noong mga 967 B.C.E., nilusob ng Etio- 
peng si Zera ang Juda kasama ang isang milyong la- 
laki ngunit lubusan silang natalo sa Maresa.---2Cr 
14:1, 9-15; 16:8. 

Ipinakikita ng sekular na kasaysayan na noong 
pagtatapos ng ikawalong siglo B.C.E., nilupig ng 
Etiopia ang Ehipto at pinamunuan ito nang mga 
60 taon. Naganap ito noong “Ikadalawampu't limang 


CUSAN 


(Etiopeng) Dinastiya,” anupat kabilang sa mga taga- 
pamahala nito si Haring Taharqa, tinatawag na Tir- 
haka sa Bibliya. Ang haring ito ay umahon laban sa 
mga hukbo ni Senakerib noong salakayin ng mga ito 
ang Juda (732 B.C.E.) ngunit, ayon sa mga inskripsi- 
yong Asiryano, natalo siya sa Flteke(h).--2Ha 19:9, 
Isa 37:8, 9. 

Sinalakay ng mga Asiryanong emperador na sina 
Esar-hadon at Ashurbanipal ang Ehipto noong pa- 
nahon ng kani-kanilang paghahari, at dahil sa pag- 
kawasak ng Thebes sa Mataas na Ehipto (tinatawag 
na No-amon sa Na 3:8-10) sa kamay ni Ashurbani- 
pal (mga 684 B.C.E.), lubusang nasupil ang Ehipto 
at nagwakas din ang pamumuno ng Etiopia sa libis 
ng Nilo. Ito'y katuparan ng hula na binigkas ng pro- 
petang si Isaias mga kalahating siglo bago nito.---Isa 
20:3-6. 

Sa pagbabaka sa Carkemis noong 625 B.C.E., mga 
Etiope ang bumubuo sa isang bahagi ng hukbo ni 
Paraon Neco, na dumanas ng pagkatalo sa mga ka- 
may ni Nabucodonosor. (Jer 46:2, 9) Ang pagsala- 
kay ni Nabucodonosor sa Ehipto nang dakong huli 
(posibleng 588 B.C.E.) ay nagdulot ng “matitinding 
kirot” sa Cus at nagpanginig sa nagtitiwala-sa-sari- 
ling Etiopia [Cus]. —Eze 29:19, 30:4-9. 

Nalupig ng Persianong si Haring Cambyses H 
(529-522 B.C.E.) ang Ehipto noong mga araw ni Pa- 
raon Psamtik III, at ito ang nagbukas ng daan upang 
ang Etiopia ay mapasailalim ng kontrol ng Persia: sa 
gayon ay masasabing namahala si Ahasuero (Jer- 
jes I) “mula sa India hanggang sa Etiopia [Cus].” (Es 
1:1, 8:9) Bilang katibayan nito, sinabi ni Jerjes sa 
isang inskripsiyon: “Ito ang mga bansa--bukod pa 
sa Persia--na pinaghaharian ko... India... (at) 
Kush.”-- Ancient Near Eastern Texts, p. 316. 

Inihula na ang mga Judeanong tapon ay baba- 
lik sa kanilang sariling lupain mula sa malalayong 
dako, kabilang na rito ang Cus. (Isa 11:11, 12, iham- 
bing ang Zef 3:10.) Sa hula ni Daniel tungkol sa “pa- 
nahon ng kawakasan,” binabanggit na ang Etiopia at 
Libya ay 'susunod sa mga hakbang' ng agresibong 
“hari ng hilaga,” samakatuwid nga, tutugon sa pa- 
ngunguna nito. (Dan 11:40-43) Ang Etiopia (Cus) ay 
kabilang din sa balakyot na mga hukbong pandig- 
ma ni “Gog ng lupain ng Magog” sa tulad-bagyong 
pagsalakay nito sa mga muling tinipon ni Jehova “sa 
huling bahagi ng mga taon.” (Eze 38:2-5, 8) Gayun- 
man, paborableng inihula ng salmista na ang Cus 
ay mapapabilang sa mga magdadala ng mga kaloob 
sa Diyos.---Aw 68:29-32. 

3. Ang superskripsiyon ng Awit 7 ay nagsasabi 
na ang awit ay “tungkol sa mga salita ni Cus na Ben- 
jaminita.” Wala nang iba pang pagbanggit sa taong 
ito. Kung ang awit ay kaugnay ng maagang yugto 
ng kasaysayan ni David, maaaring ang tinutukoy ay 


516 


isang sumalansang kay David sa korte ni Saul: kung 
sa isang mas huling yugto naman, ang pangalan ay 
maaaring ginamit upang matalinghagang tumukoy 
kay Simei na Benjaminita na sumumpa kay David. 
--2Sa 16:5-8. 


CUSAN. Ang Cusan ay lumilitaw sa Habakuk 
3:7 bilang katumbas ng “lupain ng Midian" at sa ga- 
yon ay maliwanag na isa pang pangalan ng Midian 
o nauugnay sa isang kalapit na bansa. Gaya ng ipi- 
nakikita sa artikulong Cus (Blg. 2), waring ang ilang 
inapo ni Cus ay namayan sa Peninsula ng Arabia, at 
ang pangalang Kusi o Kushim ay ginamit noong si- 
nauna upang ilarawan ang ilang bayang Arabe ng 
rehiyong iyon. 


CUSAN-RISATAIM [posible, Cusita (Etiope) 
ng Dobleng Kabalakyutan]. Isang hari ng Mesopota- 
mia, mula sa kaniyang pamumuno ay pinalaya ni 
Otniel ang mga Israelita pagkaraan ng walong- 
taong pagkaalipin. Tinatawag din siyang “hari ng 
Sirya.” (Huk 3:7-11) Ipinapalagay ng ilan na ang 
ikalawang bahagi (“risataim”) ng tambalang panga- 
lang ito ay pangalan ng isang lugar o rehiyon, sa- 
mantalang isinasalin naman ito ng iba upang ma- 
ngahulugang “Dobleng Kabalakyutan.” Ang “Cusan” 
ay ginamit sa Habakuk 3:7 bilang kahalintulad ng 
Midian, gayunman, binabanggit na si Haring Cu- 
san-risataim ay mula sa Mesopotamia (sa Heb., 
'Aram' na'hara'yim, ihambing ang Gen 24:10, kung 
saan ginamit ang termino ring iyon upang ilarawan 
ang lokasyon ng lunsod ni Nahor sa Sirya). Bina- 
banggit ng isang talaan ni Paraon Ramses II ang 
isang distrito sa hilagang Sirya na tinatawag na Qu- 
sanaruma, at ito ang iminumungkahi ng ilang isko- 
lar bilang posibleng sentro ng nasasakupan ng ha- 
ring ito. Si Cusan-risataim ang unang nagsagawa 
ng malubhang paniniil sa Israel noong kapanahu- 
nan ng mga Hukom. 


CUSI [Cusita, Etiope]. 
1. Ama ng propetang si Zefanias.--7Zef 1:1. 


2. Ninuno ni Jehudi, na naglingkod sa korte ni 
Haring Jehoiakim.---Jer 36:14. 


CUSITA [Ng (Mula sa) Cus (Etiopia)]. Ang ter- 
minong “Cusita” ay maaaring tumutukoy sa mga 
tumatahan sa lupain ng Cus sa Aprika o sa ilang 
pagkakataon ay maaaring kumakapit ito sa mga ta- 
ong naninirahan sa Peninsula ng Arabia. Maliwanag 
na ang huling nabanggit na pagkakakilanlan ay ku- 
makapit sa asawa ni Moises na si Zipora. (Exo 18:1- 
5, Bil 12:1) Si Zipora ay isang Kenita na hindi mati- 
yak ang pinagmulang angkan. (Gen 15:18, 19: Huk 
4:11) Ang pananalita sa 2 Cronica 21:16 na “nasa 
panig ng mga Etiope [mga Cusita]” na kumakapit sa 


517 


ilang Arabe ay maaari ring mangahulugang “nasa 
ilalim ng kontrol ng mga Etiope,” at maaaring mag- 
pahiwatig ito ng isang saligan upang ikapit ang pa- 
ngalang “Cusita” sa mga taong hindi nagmula kay 
Cus. Ang ilan sa mga anak ni Cus ay pinaniniwala- 
ang namayan sa Peninsula ng Arabia.--Tingnan 
ang HAVILA Blg. 3; SABTA. 

Gayunman, ang “Cusita” ay pangunahin nang tu- 
mutukoy sa mga Aprikanong naninirahan sa rehi- 
yon na tinatawag na Etiopia noong sinaunang pana- 
hon. Bukod pa kay “Zera na Etiope [Cusita]” at kay 
“Tirhaka na hari ng Etiopia” (2Cr 14:9: 2Ha 19:9), 
ang iba pang mga Cusita na binanggit sa Bibliya ay 
si Ebed-melec (Jer 38:7-12, 39:16-18), ang bating na 
Etiope na nakumberte sa Kristiyanismo, at ang rey- 
na na pinaglingkuran nito, si Candace. (Gaw 8:26, 
27) Pinili ni Heneral Joab ang isang mananakbong 
Cusita na di-binanggit ang pangalan (tinawag na 
Cusi sa KJ) sa halip na isang Israelita upang magha- 
tid kay David ng balita tungkol sa pagkatalo at pag- 
kamatay ng anak nitong si Absalom.--2Sa 18:19- 
32, tingnan ang Cus Blg. 2. 


CUT, CUTA. Ang “Cut” at “Cuta” ay kapuwa 
tumutukoy sa iisang orihinal na tahanan ng isang 
bayan na inilipat ng hari ng Asirya sa mga lunsod 
ng Samaria pagkatapos ng pagkatapon ng Israel no- 
ong 740 B.C.E. (2Ha 17:23, 24, 30) Gayunman, ang 
mga itinapon mula sa Cuta at sa iba pang mga lu- 
gar ay sinalot ng mga leong pumapatay ng tao at, 
nang humingi sila ng saklolo sa hari ng Asirya, 
binigyan sila ng isang saserdote na dating mula 
sa hilagang kaharian ng Israel. Yamang ang pag- 
sambang isinasagawa sa Israel ay matagal nang di- 
sinasang-ayunan ng Diyos (1Ha 13:33, 34, 16:31- 
33), ang mga paglilingkod ng saserdoteng ito ay 


D 


DAAN. Tingnan ang LANSANGANG-BAYAN, DAAN. 


DAAN, ANG. Ang pananalitang ito ay maaa- 
ring tumukoy sa isang kalsada, lansangan, landas, 
o daanan, isang paraan ng pagkilos o paggawi, 
o isang karaniwang landasin o pamamaraan. Sa 
Kasulatan, kadalasan itong ginagamit may kina- 
laman sa isang landasin ng paggawi at pagki- 
los na maaaring sinasang-ayunan o hindi sina- 
sang-ayunan ng Diyos na Jehova. (Huk 2:22, 2Ha 
21:22, Aw 27:11: 32:8: 86:11, Isa 30:21, Jer 7:23, 
10:23, 21:8) Nang dumating si Jesu-Kristo, ang 
pagkakaroon ng isang indibiduwal ng kaugnayan 


DAAN, ANG 


nabigong magbunga ng mga tunay na mananamba 
ni Jehova, kung kaya ang mga miyembro ng kolon- 
ya ay naging “mga mananamba ng kani-kanilang 
mga diyos,” anupat yaong mga mula sa Cuta ay pa- 
tuloy na naglingkod sa kanilang diyos na si Nergal. 
Ang lahing nabuo dahil sa pakikipag-asawa ng ‘mga 
tao ng Cuta' at ng iba pang mga bansa sa nalalabing 
mga Israelita ay tinawag na “Samaritano” sa pang- 
kalahatan. Ayon kay Josephus, ang mga ito ay “ti- 
nawag na Chuthaioi (Cuthim) sa wikang Hebreo, 
at Samareitai (mga Samaritano) ng mga Griego.” 
(Jewish Antiquities, IX, 290 [xiv, 3]) Lumilitaw na 
ginamit ang katawagang “Cuthim” dahil sa nangi- 
ngibabaw ang mga taong mula sa Cuta sa orihinal 
na mga nakipamayan.---2Ha 17:24-41. 

Ang pagkatuklas sa mga tapyas ng kontrata sa 
Tell Ibrahim (Imam Ibrahim), mga 50 km (30 mi) sa 
HS ng Babilonya, na nagtataglay ng pangalang Kutu 
(ang katumbas sa Akkadiano ng Cut), ay uma- 
kay sa karamihan sa mga heograpo na iugnay ang 
Tell Ibrahim sa Cuta ng Bibliya. May mga pahiwatig 
na ang Cuta ay kabilang noon sa mas mahahala- 
gang lunsod sa Imperyo ng Babilonya at malamang 
na malawak din ito, yamang ang gulod na palatan- 
daan nito sa ngayon ay mga 18 m (60 piye) ang taas 
at 3 km (2 mi) ang sirkumperensiya. Ang pinanini- 
walaang dating kinaroroonan ng isang sinaunang 
templo na inialay kay Nergal ay itinuturong nasa 
gitna ng mga guhong ito alinsunod sa pananalita ng 
Bibliya na “ang mga lalaki ng Cut” ay mga deboto 
ng diyos na iyon.---2Ha 17:29, 30. 


CUZA. “Tauhang tagapangasiwa” ni Herodes 
Antipas, posibleng sa mga gawaing-bahay. Ang 
asawa ni Cuza na si Juana ay naglingkod kay Jesus. 
--luc 8:3, tingnan ang JUANA. 


sa Diyos at ang pagtanggap sa kaniya kapag siya'y 
nananalangin ay naging depende sa pagtanggap 
niya kay Jesu-Kristo. Gaya ng sinabi ng Anak ng 
Diyos: “Ako ang daan at ang katotohanan at ang 
buhay. Walang sinumang makaparoroon sa Ama 
kundi sa pamamagitan ko.” (Ju 14:6: Heb 10:19-22) 
Yaong mga naging tagasunod ni Jesu-Kristo ay 
tinukoy na kabilang sa “Ang Daan,” samakatu- 
wid nga, nanghawakan sila sa isang daan o paraan 
ng pamumuhay na nakasentro sa pananampala- 
taya kay Jesu-Kristo, sa gayo'y sinusunod ang 
kaniyang halimbawa.--Gaw 9:2, 19:9, 23; 22:4, 
24:22. 


DAAN NG HARI 


DAAN NG HARI. Ang daan na ipinangako 
ng mga Israelita na hindi nila lilihisan kung pahi- 
hintulutan silang dumaan sa teritoryong Edomita at 
sa teritoryong Amorita ni Haring Sihon. (Bil 20:17; 
21:21, 22: Deu 2:26, 27) Malamang na ang daang ito 
ay nagsisimula sa Gulpo ng ‘Aqaba at umaabot 
hanggang sa Jabok, ang lumilitaw na H hangganan 
ng teritoryo ni Sihon. Ipinapalagay rin ng marami 
na umaabot ito hanggang sa Damasco sa H at kara- 
niwan itong itinutumbas sa Romanong lansangang- 
bayan na may latag ng bato at ginawa ni Empera- 
dor Trajan noong ikalawang siglo C.E. Maliban sa 
ilang pagbabagong ginawa para sa makabagong 
trapiko, ang kasalukuyang daan na tinatawag na Ta- 
riq es-Sultan(i) ay halos bumabagtas sa sinaunang 
Romanong lansangang-bayan, at ang ilang bahagi 
nito ay umiiral pa rin. 

Lumilitaw na ang hilagaang bahagi ng daang ito 
mula sa Hesbon hanggang Astarot ay tinawag na 
“daan ng Basan.”---Bil 21:33, Deu 3:1. 


DABERAT [Pastulan]. Isang lunsod na binang- 
git sa talaan ng mga hangganan ng Zebulon. (Jos 
19:10, 12) Gayunman, ito ay itinuring na pag-aari 
ng karatig na tribo ni Isacar noong ibigay ito, kasa- 
ma ang pastulang dako nito, sa mga Levita na mula 
sa pamilya ni Gerson (Gersom). (Jos 21:27, 28; 1Cr 
6:71, 72) Ang Daberat ay hindi kasama sa talaan ng 
mga lugar na iniatas sa Isacar, ngunit ipinapalagay 
ng maraming heograpo na malamang na ito rin ang 
Rabit na binabanggit sa Josue 19:20, isang pangma- 
las na sinusuportahan ng teksto ng Vatican Man- 
uscript No. 1209.--Tingnan ang RABIT. 

Ang Daberat ay sinasabing matatagpuan ngayon 
sa kaguhuan ng Khirbet Dabura (Horvat Devora), 
malapit sa nayon ng Dabburiya sa HK gilid ng Bun- 
dok Tabor. 


DABESET [Umbok]. Isang bayan ng Zebulon. 
(Jos 19:11) Hindi alam kung saan ang eksaktong lo- 
kasyon nito, gayunman, lumilitaw na ang kinaroro- 
onan ng Tell esh-Shammam (Tel Shem), mga 5 km 
(3 mi) sa S ng Jokneam sa Kapatagan ng Jezreel, ay 
katugma ng konteksto sa Bibliya. 


DAGANG-LUPA [sa Heb., cho'ledh: sa Ingles, 
mole rat]. Isang rodent na may haba na 15 hang- 
gang 30 sentimetro (6 hanggang 12 pulgada). Ang 
dagang-lupa (Spalax ehrenbergi) ay may maiikling 
binti, walang buntot, at walang leeg, anupat ito'y 
parang biluhabang kumpol ng malambot at ma- 
kapal na balahibo, karaniwan ay kulay abuhing 
kayumanggi na manilaw-nilaw. Ang ulo nito ay 
madaling makilala dahil sa ngusong walang bala- 
hibo at dalawang pares ng malalaki at nakausling 
mga ngipin. Sa ilalim ng Kautusan, ang dagang- 


518 


lupa ay marumi anupat hindi dapat kainin.---Lev 
11:29. 

Bagaman isinalin ng maraming salin ang cho'- 
ledh bilang “weasel” (AS, KJ, RS), may saligan 
upang paboran ang “mole rat” o “dagang-lupa.” Sa 
Arabe, isang wikang kaugnay ng Hebreo, ay may 
kahawig na kahawig na salita, khuld, na nanganga- 
hulugang “dagang-lupa.” Gayundin, ang choledh 
ay maaaring kaugnay ng isang terminong Hebreo 
pagkalipas ng panahon ng Bibliya na nangangahu- 
lugang “hukayin” o “palalimin.” Tutugma ito sa uga- 
li ng dagang-lupa na maghukay. 

Ang mga dagang-lupa ay nakatira sa ilalim ng 
lupa at humuhukay roon ng kanilang mga tulugan 
at malalaking imbakan. Mga halaman ang kinakain 
ng mga hayop na ito, pangunahin na ang mga ugat 
at mga bulbo. Sa gayon ay naiiba ang mga ito sa tu- 
nay na mga dagang-lupa o mole, na kumakain ng 
mga insekto at bulati at hindi itinuturing na katutu- 
bo sa Palestina. 


DAGAT. Ang kalipunan ng tubig sa planetang 
Lupa na naiiba sa katihan, o isang malaking katubi- 
gan ng maalat o sariwang tubig, kadalasa'y nanga- 
ngahulugang isang katubigan na mas maliit kaysa 
sa karagatan at bahagya o lubusang nakukulong ng 
lupa. Natatakpan ng tubig ang mahigit sa 70 porsi- 
yento ng ibabaw ng lupa. 

Si Jehova ang Maylalang at Kumokontrol 
Nito. Paulit-ulit na kinikilala ng Bibliya na si Jeho- 
va ang Maylalang ng mga dagat, na inihiwalay sa 
tuyong lupa noong ikatlong araw ng paglalang. 
(Gen 1:9, 10, 13; Ne 9:6; Gaw 4:24: 14:15: Apo 14:7) 
Nagkokomento rin ito hinggil sa kakayahan niya 
na gamitin ang kaniyang kapangyarihan sa dagat 
upang kontrolin ito. (Job 26:12; Aw 65:7, 89:9: Jer 
31:35) Noong nasa lupa ang kaniyang Anak, binig- 
yan siya ng kaniyang Ama ng awtoridad na mag- 
utos sa dagat, na matagumpay naman niyang nai- 
sagawa. (Mat 8:23-27, Mar 4:36-41: Ju 6:17-20) 
Makikitang kontrolado ng Diyos ang mga dagat da- 
hil napananatili ng mga baybayin at ng pagtaas 
at pagkati ng tubig ang dagat sa itinakdang mga 
hangganan nito, anupat parang hinarangan ito ng 
mga pinto. (Job 38:8-11, Aw 33:7, Kaw 8:29, Jer 
5:22, tingnan ang BUHANGIN.) Dahil sa pagsupil ni- 
yang ito sa dagat, gayundin sa papel na ginagam- 
panan nito sa siklo ng tubig sa lupa (Ec 1:7, Am 
5:8), ang dagat ay isang halimbawa ng mga ka- 
mangha-manghang gawa ni Jehova. (Aw 104:24, 
25) Sa matulaing pananalita, maging ang mga da- 
gat ay kasamang pumupuri sa kanilang Maylalang. 
--Aw 96:11: 98:7. 

Mga Dagat sa Lugar ng Israel. Sa mga dagat 
sa lugar ng Israel, ang pinakaprominente ay ang 


519 


“Malaking Dagat [Dagat Mediteraneo],” tinatawag 
ding “kanluraning dagat” o basta ang “Dagat.” (Jos 
1:4; Deu 11:24, Bil 34:5) Ang mga iba pa ay ang Da- 
gat na Pula, o ang Dagat ng Ehipto (Exo 10:19; Isa 
11:15), ang Dagat Asin (Dagat na Patay), ang Dagat 
ng Araba, o ang “silanganing dagat” (Deu 3:17: Eze 
47:18): at ang Dagat ng Galilea, ang Dagat ng Kine- 
ret, o ang Dagat ng Tiberias. (Mat 4:18, Bil 34:11: Ju 
6:1, tingnan ang DAGAT ASIN, DAGAT NA PULA, GALI- 
LEA, DAGAT NG, MALAKING DAGAT.) Sa mga pagtukoy 
ng Bibliya, kadalasang ang partikular na katubigang 
tinutukoy ng salitang “dagat” ay makikilala mula sa 
konteksto. (Exo 14:2 [ihambing ang 13:18]: Mar 2:13 
[ihambing ang tal 1].) Kung minsan, ang terminong 
Hebreo nito ay ikinakapit sa mga ilog.---Jer 51:36 
(tumutukoy sa Eufrates): Isa 19:5 (sa Nilo). 

Ang Kalaliman. Ayon sa Greek and English 
Lexicon to the New Testament ni Parkhurst (London, 
1845, p. 2), ang salitang Griego na a'bys-sos, nanga- 
ngahulugang “napakalalim o pagkalalim-lalim” at 
kadalasang isinasaling “kalaliman,” ay ginagamit 
kung minsan may kaugnayan sa dagat o sa pagha- 
hambing sa dagat dahil sa waring di-maarok na la- 
lim nito. (Ro 10:6, 7; ihambing ang Deu 30:12, 13.) 
Sa mga sagisag sa Apocalipsis, “ang mabangis na 
hayop na umaahon mula sa kalaliman” (Apo 11:7) 
ay sinasabing umaahon mula sa “dagat” ayon sa 
Apocalipsis 13:1.---Tingnan ang KALALIMAN. 

Pinanggalingan ng Buhay-Dagat. Isinasay- 
say sa ulat ng Genesis na ang unang buhay-hayop 
sa lupa ay ang buhay-dagat at ang mga lumili- 
pad na nilalang. Ito ay kababasahan: “At sinabi ng 
Diyos: “Bukalan ang tubig ng kulupon ng mga kalu- 
luwang buhay at magliparan ang mga lumilipad na 
nilalang sa itaas ng lupa sa ibabaw ng kalawakan ng 
langit.” At pinasimulang lalangin ng Diyos ang ma- 
lalaking dambuhalang hayop-dagat at bawat kalu- 
luwang buhay na gumagalaw, na ibinukal ng tubig 
ayon sa kani-kanilang uri, at bawat may-pakpak na 
lumilipad na nilalang ayon sa uri nito. At nakita ng 
Diyos na iyon ay mabuti. Sa gayon ay pinagpala 
sila ng Diyos, na sinasabi: 'Magpalaanakin kayo at 
magpakarami at punuin ninyo ang tubig sa mga lu- 
nas ng dagat, at magpakarami sa lupa ang mga 
lumilipad na nilalang. At nagkaroon ng gabi at 
nagkaroon ng umaga, ang ikalimang araw."”---Gen 
1:20-23. 

Sa pagsasabing “Bukalan ang tubig,” hindi hina- 
yaan ng Diyos na basta kusang lumitaw sa mga da- 
gat ang buhay, anupat lalabas mula rito ang isang 
panimulang anyo ng buhay na panggagalingan ng 
lahat ng iba pang mga hayop. Sapagkat sinasabi rin 
ng ulat na “pinasimulang lalangin ng Diyos [ang 
mga nilalang sa dagat] . . . ayon sa kani-kanilang 
uri.” Gayundin, sa ulat ng ikaanim na araw' at ng 


DAGAT 


paglalang sa mga hayop sa katihan, inilalahad na si- 
nabi ng Diyos: “Bukalan ang lupa ng mga kalu- 
luwang buhay ayon sa kani-kanilang uri.” Hindi 
inutusan ng Diyos ang dagat na magbukal ng na- 
bubuhay na mga bagay para sa katihan, o hina- 
yaan man niyang magbagong-anyo ang mga ito 
mula sa dagat tungo sa ibang uri ng nilalang, kun- 
di “pinasimulang gawin ng Diyos" ang bawat uri 
upang umangkop sa kani-kaniyang tirahan.---Gen 
1:24, 25. 

Makatalinghagang Paggamit. Bagaman ang 
Lupang Pangako ay sasaklaw “mula sa Dagat na 
Pula hanggang sa dagat ng mga Filisteo [ang Da- 
gat Mediteraneo] at mula sa ilang hanggang sa 
Ilog [Eufrates],” maliwanag na buong globo ang ti- 
nutukoy nang ilarawan na ang pamumunuan ng 
dumarating na Mesiyanikong Hari ay “sa dagat at 
dagat at mula sa Ilog hanggang sa mga dulo ng 
lupa.” (Exo 23:31, Zac 9:9, 10; ihambing ang Dan 
2:34, 35, 44, 45.) Ipinahihiwatig ito nina Mateo at 
Juan nang ikapit nila ang hula ni Zacarias, kung 
saan sinisipi ni Zacarias ang Awit 72:8.--Mat 21:4- 
9: Ju 12:12-16. 

Umaapaw na mga hukbo. Inilarawan ni Jere- 
mias ang ingay ng mga sumasalakay sa Babilonya 
na “parang dagat na dumadaluyong.” (Jer 50:42) 
Kaya nang ihula niya na “ang dagat” ay aapaw sa 
Babilonya, maliwanag na tinutukoy niya ang mistu- 
lang pagbaha ng nanlulupig na mga hukbo sa ilalim 
ng mga Medo at mga Persiano.--Jer 51:42, iham- 
bing ang Dan 9:26. 

Mga karamihan na hiwalay sa Diyos. Iniha- 
lintulad ni Isaias ang balakyot na mga tao sa lupa, 
ang mga karamihan na hiwalay sa Diyos, sa “dagat 
na umaalimbukay, kapag hindi ito humuhupa, na 
ang tubig nito ay patuloy na nag-aalimbukay ng 
damong-dagat at lusak.” (Isa 57:20) Sa Apocalipsis 
17:1, 15, ang “mga tubig” na “kinauupuan” ng Babi- 
lonyang Dakila ay sinasabing nangangahulugan ng 
“mga bayan at mga pulutong at mga bansa at mga 
wika.” Humula pa si Isaias ukol sa Sion na “babae” 
ng Diyos: “Sapagkat sa iyo ay pupunta ang kayama- 
nan ng dagat, ang mismong yaman ng mga bansa 
ay paroroon sa iyo.” (Isa 59:20: 60:1, 5) Waring na- 
ngangahulugan ito ng pagbaling ng maraming tao 
mula sa mga karamihan sa lupa tungo sa makasa- 
gisag na “babae” ng Diyos. 

Inilarawan ni Daniel ang apat na “hayop” na uma- 
hon “mula sa dagat” at isiniwalat niya na ang mga 
ito ay sumasagisag sa pulitikal na mga hari o mga 
kaharian. (Dan 7:2, 3, 17, 23) Sa katulad na paraan, 
tinukoy ni Juan ang isang “mabangis na hayop na 
umaahon mula sa dagat,” samakatuwid nga, mula 
sa napakalaking bahaging iyon ng sangkatauhan 
na hiwalay sa Diyos, at dahil bumanggit siya, sa 


DAGAT ASIN 


makasagisag na pananalita, ng mga diadema at ng 
isang trono, muling naiugnay sa hayop na ito na 
nagmula sa “dagat” ang ideya ng isang pulitikal na 
organisasyon. (Apo 13:1, 2) Nakita rin niya sa pa- 
ngitain ang panahon kung kailan magkakaroon ng 
“isang bagong langit at isang bagong lupa” at kapag 
“ang dagat,” samakatuwid nga, ang maliligalig na 
karamihan ng mga tao na hiwalay sa Diyos, ay wala 
na.--Apo 21:1. 

Mga taong walang pananampalataya. Ang 
taong walang pananampalataya, na may mga pag- 
aalinlangan kapag nananalangin siya sa Diyos, ay 
inihahalintulad ng alagad na si Santiago sa “alon sa 
dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad kung 
saan-saan.” Hindi niya kinikilala o pinahahalaga- 
han ang maiinam na katangian ng Diyos gaya ng 
pagkabukas-palad at maibiging-kabaitan. Sinabi ni 
Santiago, “Huwag ipalagay ng taong iyon na siya ay 
tatanggap ng anuman mula kay Jehova, siya ay 
isang taong di-makapagpasiya, di-matatag sa lahat 
ng kaniyang mga daan.”---San 1:5-8. 

Imoral na mga tao. Binabalaan ng kapatid ni 
Santiago na si Judas ang kaniyang mga kapuwa 
Kristiyano tungkol sa malaking panganib mula sa 
balakyot na mga taong pumupuslit sa loob ng kon- 
gregasyon sa layuning magpasok ng karungisan sa 
moral. Tinatawag niya silang “nagngangalit na mga 
alon sa dagat na nagpapaalimbukay ng kanilang sa- 
riling mga sanhi ng kahihiyan.” (Jud 4-13) Maaa- 
ring nasa isip ni Judas ang isang mas naunang pa- 
nanalita ni Isaias (57:20) at maaaring makasagisag 
niyang inilalarawan ang masidhi at walang-taros na 
pagwawalang-bahala ng gayong mga tao sa mga 
kautusan ng Diyos at ang pagdaluhong nila sa mo- 
ral na mga harang na itinatag ng Diyos dahil sa 
kanilang imbi at mahalay na landasin. Gaya ng 
sinasabi sa Commentary ni Cook sa Judas 13: “Ini- 
hahantad nila sa paningin ng madla ang lusak at 
karumihan ng kanilang mga pagpapakalabis ... 
Kaya pinaaalimbukay ng mga taong ito ang kani- 
lang sariling mga gawang kahiya-hiya, at inihahan- 
tad nila ang mga ito upang makita ng lahat ng tao, 
at sa gayon ay nasisisi ang Simbahan dahil sa ma- 
sasamang gawa ng mga nag-aangking ito.” Isa pang 
komentarista ang nagsabi: “Ang kanilang ibinaba- 
hagi ay hungkag at walang kabuluhan gaya ng bula 
ng mga alon sa karagatan, at ang resulta, sa katu- 
nayan, ay ang paghahayag ng kanilang sariling ka- 
hihiyan.”--Barnes' Notes on the New Testament, 
1974: ihambing ang paglalarawan ni Pedro sa ga- 
yong mga tao sa 2Pe 2:10-22. 


DAGAT ASIN. Isa sa mga katawagan sa Bibli- 
ya para sa malaking lawa o dagat na sa ngayo'y ka- 
raniwang kilala bilang ang Dagat na Patay. Ang Da- 


520 


gat Asin (Yam ha-Melah) ang timugang hangganan 
ng Ilog Jordan. 

Pangalan. Yamang ito ang isa sa pinakamaaa- 
lat na katubigan sa ibabaw ng lupa, tamang-tama 
ang una at pinakamadalas na gamiting katawagan 
sa Bibliya para sa dagat na ito, “Dagat Asin.” (Gen 
14:3: Bil 34:3, 12; Jos 15:2, 5) Tinatawag din itong 
dagat ng Araba (Deu 4:49: 2Ha 14:25), yamang ito'y 
nasa pagkalaki-laking bitak na ang isang bahagi ay 
ang Araba. Gayunman, kung minsan ang panga- 
lang “Dagat Asin” ay idinaragdag kasunod ng “da- 
gat ng Araba,” na para bang ipinaliliwanag kung 
aling katubigan ang tinutukoy. (Deu 3:17: Jos 3:16, 
12:3) Ang Dagat Asin ay nasa S hangganan ng Lu- 
pang Pangako at tinawag ito na “silanganing da- 
gat,” sa gayo'y ipinakikitang iba pa ito sa “kanlura- 
ning dagat [Mediteraneo].” (Eze 47:18, Joe 2:20, Zac 
14:8) Palibhasa'y batid ni Josephus na may malala- 
king tipak ng bitumen, o aspalto, na lumulutang 
paminsan-minsan sa dagat na ito, tinawag niya 
itong Lawa ng Asphaltitis. (The Jewish War, I, 657 
[xxxiii, 5]: IV, 479 [viii, 4]) Maliwanag na noon la- 
mang ikalawang siglo C.E. tinawag na Dagat na Pa- 
tay ang dagat na ito. Ang pangalang Arabe nito ay 
Bahr Lut, o “Dagat ni Lot.” 

Pisikal na Deskripsiyon. Biluhaba ang Da- 
gat Asin, mga 15 km (9 na mi) ang lapad at 
mga 75 km (47 mi) ang haba, nagbabagu-bago 
nang kaunti ang haba nito depende sa kapanahu- 
nan. Ang balangkas nito ay napuputol ng isang ma- 
laking peninsula na tinatawag na Lisan (ang dila) na 
nakaungos mula sa TS. Sa ngayon, hinahati ng pe- 
ninsulang ito ang dagat sa dalawang seksiyon, ba- 
gaman isang tsanel ang pinananatili sa pagitan ng 
mga iyon. Ang bahaging nakukulong sa T ng Lisan 
ay napakababaw, samantalang ang pangunahing 
bahagi ng dagat sa H ay umaabot sa lalim na 
mga 400 m (1,300 piye). Ang ibabaw ng tubig 
ng Dagat Asin ay mas mababa nang mga 400 m 
(1,300 piye) mula sa kapantayan ng Dagat Medite- 
raneo, at ito ang pinakamababang lugar sa mundo. 

Ang S baybayin (H ng Lisan) ay pangunahin 
nang binubuo ng mga dalisdis na batong-buhangin 
na matarik at paahon tungo sa talampas ng Moab. 
May ilang bangin, anupat pinakaprominente ang 
Arnon, na bumabagtas sa kalbong mga burol na ito 
at dinaraanan ng tubig patungo sa dagat. Sa da- 
kong S at T ng peninsula ay may isang kapatagan 
na sagana sa tubig dahil sa mga ilog. Ang T na dulo 
ng dagat ay patag na latiang asin. Sa K panig ng da- 
gat, ang mga dalisdis na batong-apog ay hindi ka- 
sintarik ng mga nasa S. Ang mga burol na ito ng 
Juda ay mas hagdan-hagdan at papaliit, ngunit ti- 
wangwang na tiwangwang, yamang walang mga 
ilog na permanenteng umaagos dito patungo sa da- 


521 


gat. Dahil sa dalampasigan at mga dalisdis malapit 
sa baybayin, maaaring maglakbay sa kahabaan ng 
K panig. Matatagpuan sa mataas na talampas na ka- 
tapat ng Lisan ang Masada. Ito ang tanggulang pi- 
natibay ni Herodes at dito tinalo ng mga Romano 
noong 73 C.E. ang kahuli-hulihang mga Judio na 
ayaw sumuko sa hukbong Romano. Sa mas ga- 
wing H pa ay matatagpuan ang oasis ng En-gedi. Sa 
H dulo, ang Jordan ay bumubuhos sa dagat, anupat 
humahalo ang tubig-tabang nito sa napakaalat na 
tubig ng Dagat Asin. 

Tubig. Walang-katulad ang tubig ng dagat na 
ito dahil mga siyam na ulit itong mas maalat kay- 
sa sa mga karagatan. Ang Dagat Asin ay walang 
labasan, kaya karamihan sa tubig na pumapa- 
sok dito ay sumisingaw lamang dahil sa matin- 
ding init, anupat nag-iiwan ng higit pang mineral 
na asin. Napakaalat ng tubig na ito anupat wa- 
lang isda, kahit isdang-dagat pa, ang mabubuhay 
rito. Ang ilang isda sa maalat-alat na tubig kung 
saan naghahalo ang tubig-tabang at ang tubig-alat 
ay namamatay kapag naanod sa mismong dagat. 
Kaya naman nagiging higit na makahulugan ang 
paglalarawan ni Ezekiel sa isang ilog na umaagos 


Mga dalisdis na batong-apog sa kanlurang 
baybayin ng Dagat Asin 


DAGAT ASIN 


mula sa templo ni Jehova patungo sa “silanganing 
dagat” at nagpapagaling sa itaas na bahagi nito 
anupat nanagana ito sa isda tulad ng Dagat Medi- 
teraneo at matutustusan nito ang isang maunlad 
na industriya ng pangingisda. (Eze 47:8-10, 18) 
Dahil sa mataas na densidad ng tubig, madaling 
lumutang dito ang mga bagay-bagay, at nagiging 
patag na patag ang tubig sapagkat hindi ito napaa- 
alon ng banayad na hangin. 

Sodoma at Gomorra. Karaniwang pinaniniwa- 
laan na ang Sodoma at Gomorra ay matatagpuan 
malapit sa timugang dulo ng Dagat Asin. Kasama 
ang mga hari ng mga lunsod na ito sa mga nakipag- 
baka sa “Mababang Kapatagan ng Sidim, na siyang 
Dagat Asin.” Ipinahihiwatig ng siniping parirala na 
ang Mababang Kapatagan ng Sidim nang maglaon 
ay natabunan ng Dagat Asin. (Gen 14:3) Ang rehi- 
yon ng Sodoma at Gomorra kung saan nanirahan si 
Lot ay 'natutubigang mainam, tulad ng hardin ni 
Jehova.’ (Gen 13:10-12) Sa ngayon, ang kapatagan 
sa kahabaan ng TS baybayin ay sagana pa rin sa pa- 
nanim, at makapagtatanim doon ng trigo, sebada, 
datiles, at punong-ubas. Ang napakaraming bitu- 
men at asin, lalo na sa timugang seksiyong ito, ay 
tumutugma rin sa ulat ng Bibliya tungkol sa Sodo- 
ma at Gomorra.---Gen 14:10, 19:24-26. 


DAGAT NA PATAY 
DAGAT NA PATAY. Tingnan ang DAGAT ASIN. 


DAGAT NA PULA. Ang katubigan sa pagitan 
ng hilagang-silangang Aprika at ng Peninsula ng 
Arabia. Kasama rito ang dalawang sangang-dagat na 
kilala bilang Gulpo ng Suez at Gulpo ng ‘Aqaba. Ang 
Dagat na Pula, ayon sa paggamit ngayon sa termi- 
nong ito, ay may haba na mga 2,250 km (1,400 mi), 
may sukat na mga 354 na km (220 mi) sa pinakama- 
lapad na bahagi nito at may katamtamang lalim na 
humigit-kumulang 610 m (2,000 piye). Bahagi ito ng 
malaking geologic fault (bitak sa lupa) na tinatawag 
na Rift Valley. Palibhasa'y mabilis ang ebaporasyon 
dito, napakaalat ng tubig ng dagat na ito. Dahil sa 
malalakas na hangin, mabilis na pagbabago ng direk- 
siyon ng hangin, at malalaking bahura, mapanganib 
para sa mga bangka na maglayag sa Dagat na Pula. 
Sa kahabaan ng silanganing baybayin ay may mata- 
taas na kabundukan, samantalang mababatong ta- 
lampas at mabababang burol naman ang nasa kan- 
luraning baybayin. 

May makatuwirang dahilan upang unawain na 
ang mga pananalita sa orihinal na wika na isinalin 
bilang “Dagat na Pula” ay tumutukoy sa Dagat na 
Pula sa pangkalahatan o sa alinman sa dalawang sa- 
nga nito sa hilaga. (Exo 10:19: 13:18, Bil 33:10, 11, 
Huk 11:16, Gaw 7:36) Tubig ng Dagat na Pula ang 
makahimalang hinati ni Jehova upang makaraan 
ang mga Israelita sa tuyong lupa, ngunit nilunod 
niya ang tumutugis na si Paraon at ang mga huk- 
bong militar nito. (Exo 14:21-15:22, Deu 11:4, Jos 
2:10, 4:23, 24:6, Ne 9:9, Aw 106:7, 9, 22; 136:13, 15) 
Ang mga talata ng Bibliya na naglalahad ng insi- 
denteng ito ay gumagamit ng pananalitang Hebreo 
na yam (dagat) o yam-suph' (dagat ng mga tambo 
o mga hungko). Salig sa literal na kahulugan ng 
yam-suph,, ipinangangatuwiran ng ilang iskolar na 
ang tinawid lamang ng mga Israelita ay isang lati- 
an, gaya ng rehiyon ng Bitter Lakes, at hindi ang 
Dagat na Pula (pangunahin na ang kanlurang sanga 
nito, ang Gulpo ng Suez, na pinaniniwalaan ng iba 
na malamang na pinangyarihan ng pagtawid). Ga- 
yunman, dapat pansinin na natabunan ng tubig ang 
mga hukbong militar ni Paraon. (Exo 14:28, 29) Im- 
posibleng mangyari ito sa isang latian lamang. Ga- 
yundin, batay sa Gawa 7:36 at Hebreo 11:29, hindi 
iyon isang latian lamang, sapagkat nang banggitin 
ng mga tekstong ito ang insidente ring iyon ginamit 
ng mga ito ang pananalitang Griego na erythra’ 
tha'lassa, na nangangahulugang “Dagat na Pula.” 
(Tingnan ang PAG-ALIS.) Ginamit ng istoryador na si 
Herodotus (ikalimang siglo B.C.E.) ang gayunding 
pananalitang Griego upang tukuyin, hindi ang isang 
latian o isang maliit na katubigan, kundi ang “Kara- 
gatang Indian, kung saan [naroroon] ang Dagat na 
Pula."--A Greek-English Lexicon, nina H. G. Lid- 


522 


dell at R. Scott, nirebisa ni H. Jones, Oxford, 1968, 
p. 693; tingnan ang PIHAHIROT. 

Sa isang kapahayagan ng kapahamakan para sa 
Edom, ang hiyawan dahil sa pagkapahamak ng 
Edom ay inilarawang naririnig sa Dagat na Pula. 
(Jer 49:21) Makatuwiran namang sabihin ito, ya- 
mang ang timugang hangganan ng teritoryong 
Edomita ay ang Dagat na Pula (1Ha 9:26), samaka- 
tuwid nga, ang hilagang-silangang sanga ng dagat, 
ang Gulpo ng ‘Aqaba. Hanggang sa lugar na ito rin 
ang hangganan ng Israel..—Exo 23:31. 


DAGON. Isang diyos ng mga Filisteo. Ang pag- 
kakaroon ng mga lunsod na tinatawag na “Bet- 
dagon” (malamang na isinunod sa pangalan ng 
diyos na si Dagon) sa mga teritoryo ng Juda at Aser 
ay nagpapahiwatig na matibay nang nakatatag sa 
Canaan ang pagsamba sa bathalang ito noong pa- 
nahong sakupin ng Israel ang Lupang Pangako. (Jos 
15:41, 19:27) Pinaniniwalaang sa mga Canaanita na- 
kuha ng mga Filisteo ang pagsamba kay Dagon. 

Iba-iba ang opinyon hinggil sa pinagmulan ng pa- 
ngalang Dagon. Iniuugnay ito ng ilang iskolar sa sa- 
litang Hebreo na dagh (isda), samantalang mas pa- 
bor naman ang iba na iugnay ito sa salitang Hebreo 
na daghan’ (butil). Tungkol sa nakasubasob na si 
Dagon, binanggit sa 1 Samuel 5:4 na, “Ang baha- 
ging isda lamang [sa literal, “Si Dagon lamang"] ang 
naiwan sa kaniya,” anupat naputol ang kaniyang ulo 
at ang mga palad ng kaniyang mga kamay. Ang sa- 
litang Hebreo na literal na nangangahulugang “Da- 
gon” sa tekstong ito ay isinasalin ng ilang tagapag- 
salin sa iba't ibang paraan bilang “katawan” (AS-Tg, 
BSP, MB, NPV), “katawan ni Dagon” (NE), at “si Da- 
gon mismo” (Ro), samantalang isinasalin naman ito 
ng iba bilang “parteng isda” (Le), “kaputol na baha- 
ging isda” (Da), “malaisdang bahagi” (Yg), o “baha- 
ging isda” (NW). 

Binabanggit si Dagon nang ilang beses sa mga sa- 
laysay ng Bibliya. Sa pamamagitan ng pagtutulak ni 
Samson sa dalawang suhay na haligi sa pinakagitna 
ng bahay na ginagamit sa pagsamba kay Dagon sa 
Gaza, pinabagsak niya ang bahay na iyon, sa gayo'y 
napatay niya ang mga Filisteong nagkakatipon doon. 
(Huk 16:21-30) Inilagay naman ng mga Filisteo sa 
bahay ni Dagon sa Asdod ang sagradong kaban 
ni Jehova bilang kanilang tropeo sa digmaan. Ang 
imahen ni Dagon ay dalawang beses na bumagsak 
nang pasubsob sa harap ng Kaban. Noong ikalawang 
pagkakataon, ang idolo mismo ay nabasag. Marahil 
upang hindi nila madungisan ang dakong kinabagsa- 
kan ng mga piraso ng kanilang diyos, mula noon ay 
maingat na iniwasan ng mga saserdote at ng iba 
pang mga pumapasok sa templo ni Dagon sa Asdod 
ang pagtuntong sa pintuan nito. (1Sa 5:2-5) Nang 
dumanas ang mga Filisteo ng makikirot na epekto ng 


523 


almoranas at nang sirain ng mga herboa ang kani- 
lang lupain, natanto nila na ang kamay ng Diyos ng 
Israel ay “naging matigas" laban sa kanila at sa kani- 
lang diyos na si Dagon. (1Sa 5:6, 7: 6:5) Nang ma- 
sumpungan ng mga Filisteo ang bangkay ni Ha- 
ring Saul sa gitna ng mga napatay sa Gilboa, pinutol 
nila ang kaniyang ulo. Pagkatapos nilang ibalita ito sa 
mga bahay ng kanilang mga idolo at sa kanilang mga 
kababayan, ibinitin nila ang bungo ni Saul sa bahay 
ni Dagon.---1Sa 31:8-10, 1Cr 10:8-10. 

Maaaring dinadala ng mga Filisteo sa pagbabaka 
ang mga idolo ng kanilang diyos na si Dagon.---2Sa 
5:21. 


DAKONG BANAL. Isang terminong ikinaka- 
pit sa iba't ibang paraan sa Kasulatan. (1) Sa pang- 
kalahatan, maaari itong ikapit sa kampo ng Israel, 
sa Jerusalem at sa mga dakong banal sa loob niya- 
on, gayundin, espesipiko itong ginamit upang tu- 
mukoy sa (2) buong tolda ng kapisanan at, nang 
maglaon, sa templo: (3) sa Kabanal-banalan, ang 
kaloob-loobang silid ng tabernakulo at, nang magla- 
on, ng templo, at (4) sa unang loobang silid ng ta- 
bernakulo na naiiba sa Kabanal-banalang silid. Sa 
bawat paglitaw ng pananalitang “dakong banal,” 
malalaman sa konteksto kung ano ang tinutukoy 
nito. 

1. Ang kampo ng Israel (Deu 23:14); nang mag- 
laon, ang lupain ng Israel at partikular na ang lun- 
sod ng Jerusalem. (Ihambing ang Mat 24:15 at Luc 
21:20; pansinin ang pananalitang “banal na lunsod” 
sa Mat 27:53.) Naroon ang santuwaryo ng Diyos, ini- 
lagay roon ang kaniyang pangalan, at ang kaniyang 
bayan ay ibinilang na banal. (Eze 21:2) Ang buong 
kampo, at nang maglaon ang buong lupain na ibini- 
gay ng Diyos sa kaniyang bayan, ay dapat panatili- 
hing banal. Kaya naman, ang sinumang naghahan- 
dog ng hain sa isang huwad na diyos o nagsasagawa 
ng anumang maruming gawain ay nagpaparungis 
sa santuwaryo ng Diyos, na nasa gitna nila.---Lev 
20:3; ihambing ang Lev 18:21, 30, 19:30, Bil 5:2, 3, 
Jer 32:34, Eze 5:11, 23:38. 

2. Ang tolda ng kapisanan at, nang maglaon, ang 
templo. Ang buong kaayusan, pati na ang looban ng 
tabernakulo at ang mga looban ng templo, ay isang 
dakong banal. (Exo 38:24, 2Cr 29:5; Gaw 21:28) 
Ang pangunahing mga bagay na matatagpuan sa 
looban ay ang altar na pinaghahainan at ang tan- 
song hugasan. Mga banal na bagay ang mga ito. Ta- 
nging mga taong malinis sa seremonyal na paraan 
ang makapapasok sa looban ng tabernakulo, sa ka- 
tulad na paraan, walang sinumang nasa maruming 
kalagayan ang makapapasok sa mga looban ng tem- 
plo. Halimbawa, ang isang babaing nasa maruming 
kalagayan ay hindi maaaring humipo ng anumang 
banal na bagay ni makapapasok man sa dakong ba- 


DAKONG BANAL 


nal. (Lev 12:2-4) Maliwanag na maging ang nama- 
malaging karumihan ng isang Israelita ay itinutu- 
ring na nagpaparungis sa tabernakulo. (Lev 15:31) 
Yaong mga naghaharap ng mga handog ukol sa 
paglilinis mula sa ketong ay makapagdadala ng ka- 
nilang hain hanggang sa pintuang-daan lamang ng 
looban. (Lev 14:11) Walang taong marumi ang ma- 
aaring makibahagi sa haing pansalu-salo sa taber- 
nakulo o sa templo, dahil kung hindi ay parurusa- 
han siya ng kamatayan.--Lev 7:20, 21. 

3. Ang Kabanal-banalan, ang kaloob-loobang si- 
lid. Sa Levitico 16:2, tinatawag itong “dakong banal 
[sa Heb., haq-go dhesh, “banal'”] sa loob ng kurtina.” 
Lumilitaw na ang silid na ito ang nasa isip ni Pa- 
blo nang banggitin niya ang pagpasok ni Jesus 
sa langit, anupat sinabi niya na si Jesus ay hindi 
pumasok sa isang “dakong banal [sa Gr., hagia, 
“mga banal'”] na ginawa ng mga kamay.” (Heb 9:24) 
Sa Hebreo 10:19, may binanggit si Pablo na “dakong 
banal” (NW) o “ang pinakabanal” (KJ) (sa literal, 
ang mga banal, o ang mga dakong banal, anupat 
ang anyong pangmaramihan nito ay nagpapahiwa- 
tig ng kadakilaan). 

Ang tanging laman ng Kabanal-banalan ng ta- 
bernakulo ay ang ginintuang kaban ng tipan, na sa 
ibabaw ay may dalawang ginintuang kerubin na 
nakaunat ang mga pakpak. (Exo 25:10-22, 26:33) 
Sa templong itinayo ni Solomon, mayroon ding da- 
lawang malalaking kerubin na yari sa kahoy ng 
punong-langis na kinalupkupan ng ginto. (1Ha 6: 
23-28) Gayunman, pagkatapos ng pagkatapon sa 
Babilonya, ang sagradong Kaban ay wala na sa Ka- 
banal-banalan. 

Sa Kabanal-banalan, ang mataas na saserdote ay 
napalilibutan ng mga kerubing ibinurda sa panloob 
na pantakip ng tabernakulo at sa kurtina nito. (Exo 
26:1, 31, 33) Sa templo ni Solomon, ang mga ding- 
ding at kisame ay yari sa tablang sedro na binalu- 
tan ng ginto, may mga kerubin, mga larawan ng 
puno ng palma, mga palamuting hugis-upo, at mga 
bulaklak na inililok sa mga dingding.--1Ha 6:16- 
18, 29; 2Cr 3:7, 8. 

4. Ang una at mas malaking silid, ang Dakong 
Banal, o ang Banal, na naiiba sa kaloob-loobang si- 
lid, ang Kabanal-banalan. (Exo 26:33) Ang silid na 
ito ay dalawang katlo ng kabuuang haba ng istrak- 
tura. (1Ha 6:16, 17: 2Cr 3:3, 8) Sa loob ng Dakong 
Banal ng tabernakulo, matatagpuan ang ginintuang 
kandelero sa T na panig ng silid (Exo 25:31-40, 40: 
24, 25), gayundin ang ginintuang altar ng insenso 
na nasa K dulo sa harap ng kurtinang patungo sa 
Kabanal-banalan (Exo 30:1-6, 40:26, 27), at ang 
mesa ng tinapay na pantanghal sa H panig (Exo 
25:23-30, 40:22, 23, Heb 9:2, 3). Kasama ng mga ito 
ang mga ginintuang kagamitan, pati na ang mga 


DALA-DALAHAN 


mangkok, mga pamatay-apoy, at iba pa. Nasa Da- 
kong Banal naman ng templo ang ginintuang altar, 
ang sampung mesa ng tinapay na pantanghal, at 
ang sampung kandelero. Limang kandelero at li- 
mang mesa ang inilagay sa kanan at gayundin sa 
kaliwa.--- 1Ha 7:48-50, 2Cr 4:7, 8, 19, 20. 

Kapag nasa loob ng Dakong Banal ng tabernaku- 
lo, makikita ng saserdote ang makukulay na keru- 
bing ibinurda sa panloob na pantakip ng tabernaku- 
lo, sa pagitan ng mga hamba ng dingding, at sa 
kisame. (Exo 26:1, 15) Nakasabit naman sa apat na 
ginintuang haligi ang kurtinang patungo sa Kaba- 
nal-banalan, mayroon din itong burdang mga keru- 
bin. (Exo 26:31-33) Ang pantabing sa pasukan ng 
tabernakulo ay yari rin sa makulay na materyales. 
(Exo 26:36) Sa templo, ang mga dingding ng silid na 
ito ay may inukit na mga kerubin, mga larawan ng 
puno ng palma, mga palamuting hugis-upo, at mga 
bungkos ng bulaklak, anupat lahat ay nababalutan 
ng ginto.--1Ha 6:17, 18, 22, 29. 

Makasagisag na Kahulugan. Ang kaayusang 
itinatag ng Diyos upang maipagbayad-sala ang tao 
sa pamamagitan ng hain ni Jesu-Kristo ay tinata- 
wag na ang “mas dakila at lalong sakdal na tolda na 
hindi ginawa ng mga kamay.” Isinulat ng apostol na 
si Pablo na si Kristo ay pumasok “nang minsanan 
sa dakong banal” ng dakilang espirituwal na tem- 
plong ito “at nagtamo ng walang-hanggang katubu- 
san para sa atin.” (Heb 9:11, 12) Nang si Kristo ay 
magtungo sa langit at humarap kay Jehova, puma- 
sok siya sa dakong isinasagisag ng kaloob-loobang 
silid ng tabernakulo, samakatuwid nga, ang Kaba- 
nal-banalan. (Heb 9:24, 25) Kung gayon ang taber- 
nakulo at ang mga paglilingkod doon ay nagsilbing 
“isang makasagisag na paglalarawan at isang anino 
ng makalangit na mga bagay.”---Heb 8:5. 

Mga Kristiyanong katulong na saserdote. Ya- 
mang ang dakong tinatahanan ng Diyos ay isang 
santuwaryo, anupat isang dakong banal, ang kon- 
gregasyong Kristiyano ay inihahalintulad din sa 
isang dakong banal, ang templo ng Diyos. (1Co 3:17; 
Efe 2:21, 22) Habang ang mga pinahirang tagasu- 
nod ni Jesu-Kristo ay nasa lupa, sinasabing sila ay 
“itinatayo bilang isang espirituwal na bahay sa layu- 
ning maging isang banal na pagkasaserdote” at 
bumubuo ng “isang maharlikang pagkasaserdote.” 
(1Pe 2:5, 9) Kung paanong ang mga katulong na sa- 
serdote ay naglingkod sa looban at gayundin sa Da- 
kong Banal, ang mga Kristiyanong saserdoteng ito 
ng Diyos ay naglilingkod sa harap ng kaniyang ma- 
kasagisag na altar at gayundin sa makasagisag na 
Dakong Banal. Ang mga saserdote ng Israel ay 
dapat na maging malinis, kaya kapag naghahanda 
sila upang maglingkod sa Dakong Banal, hinuhuga- 
san nila ang kanilang sarili ng tubig mula sa tansong 


524 


hugasan na nasa looban. (Exo 40:30-32) Sa katulad 
na paraan, yaong mga Kristiyano na ipinahayag na 
matuwid ay sinasabing 'hinugasang malinis.” (1Co 
6:11) Ang mga saserdoteng Israelita noon ay napa- 
lilibutan ng mga pigura ng mga kerubin na nasa 
mga kurtina ng tabernakulo habang nagsasagawa 
sila ng kanilang mga tungkulin doon. Ipinaaalaa- 
la nito ang sinabi ng apostol sa mga indibiduwal 
na ipinahayag na matuwid, na, habang naririto pa 
sa lupa, “pinaupo tayong magkakasama [ng Diyos] 
sa makalangit na mga dako kaisa ni Kristo Jesus.” 
(Efe 2:4-6) Habang naglilingkod ang mga Kristiya- 
nong ito na kabilang sa “maharlikang pagkasaserdo- 
te,” sila'y naghahandog ng mga hain ng papuri (Heb 
13:15) at mga panalangin sa Diyos (iniuugnay sa in- 
senso, Apo 8:4), kumakain ng espirituwal na pagka- 
ing inilalaan ng Diyos (kung paanong pinaglaanan 
niya ng tinapay na pantanghal ang mga saserdote, 
Mar 2:26), at nagtatamasa ng liwanag mula sa Sali- 
ta ng Diyos na katotohanan (gaya ng liwanag na 
nagmumula sa kandelero, Aw 119:105). Itinawag- 
pansin ng apostol na si Pablo na, sa pamamagitan ng 
hain ni Jesu-Kristo, mayroon silang pag-asa na pu- 
masok sa tunay na “Kabanal-banalan,” sa langit 
mismo.---Heb 6:19, 20; 9:24: 1Pe 1:3, 4: tingnan ang 
BANAL NA ABULOY: KABANAL-BANALAN. 


DALA-DALAHAN [sa Ingles, luggage]. Ang 
terminong Hebreo na keli’, kung minsa'y isinasalin 
bilang “dala-dalahan” at “bagahe,” ay may malawak 
na pagkakapit. Posibleng ang saligang diwa ng sali- 
tang Hebreong ito ay “isang bagay na kinalalagyan, 
lalagyan.”--Tingnan ang ARMAS, BALUTI. 

Ang isang kampo ng hukbo, mga manlalakbay, 
yaong mga nagtitipon sa isang kapulungang mala- 
yo sa kanilang mga tahanan, at iba pa, ay tiyak na 
may dala-dalahan, o bagahe, ng mga bagay na ka- 
ilangan nila. (1Sa 10:21, 22, 17:22; 25:9-13) Nag- 
tatag si David ng alituntunin sa Israel na ang mga 
lalaking naiwan upang magbantay sa bagahe sa pa- 
nahon ng mga kampanyang pangmilitar ay dapat 
tumanggap ng bahagi ng mga samsam ng tagum- 
pay na kapantay niyaong sa mga lalaking mandirig- 
ma.-- 1Sa 30:21-25. 

Ang Ehipto ay sinabihang ihanda ang kaniyang 
sarili para sa pagkatapon sa pamamagitan ng pag- 
gawa ng “bagahe para sa pagkatapon,” yamang ti- 
yak ang pagbagsak niya sa mga kamay ng Babilo- 
nya, gaya ng inihula sa pamamagitan ng propetang 
si Jeremias. (Jer 46:13, 19) Bilang bahagi naman ng 
makasagisag na pagsasadula ng napipintong pagka- 
tapon ng Jerusalem sa Babilonya, si Ezekiel, saman- 
talang araw na araw, ay naglabas ng “dala-dalahan 
para sa pagkatapon” mula sa kaniyang bahay.---Eze 
12:1-4, 7-11. 


525 
DALAGA. Tingnan ang BIRHEN, DALAGA. 


DALET [1]. Ang ikaapat na titik ng alpabe- 
tong Hebreo. Dahil magkahawig ang mga titik na 
dalet [1] at res [n], posibleng magkamali ang mga 
eskriba sa pagkopya sa mga ito. Maaaring ito ang 
dahilan ng ilang pagkakaiba sa pagbaybay, gaya ng 
baybay na “Rodanim" sa 1 Cronica 1:7 at “Dodanim” 
naman sa Genesis 10:4. 

Sa Hebreo, ang ikaapat na titik na ito ay ginamit 
bilang ang unang titik sa unang salita ng bawat isa 
sa walong talata ng Awit 119:25-32.--Tingnan ang 
HEBREO, II. 


DALIRI. Bilang isang instrumento ng kamay at 
bisig, malaki ang kinalaman ng daliri sa direksiyon 
at mas pinong mga detalye ng gawaing ginagawa 
ng isang indibiduwal. Dahil ang mga ito ay bahagi 
ng kamay, sa Bibliya, ang mga daliri ay ginagamit 
kung minsan upang tumukoy sa “kamay.” Ang mga 
salitang ito, “mga daliri” at “mga kamay,” ay gina- 
gamit sa magkatulad na mga pananalita upang ila- 
rawan ang paggawa ng mga idolo.--Isa 2:8. 

Sa makasagisag na paraan, tinutukoy ang Diyos 
bilang gumaganap ng gawain sa pamamagitan ng 
kaniyang “(mga) daliri,” gaya ng pagsulat ng Sam- 
pung Utos sa mga tapyas na bato (Exo 31:18, Deu 
9:10), pagsasagawa ng mga himala (Exo 8:18, 19), at 
paglalang sa langit (Aw 8:3). Ipinahihiwatig ng ulat 
ng paglalang sa Genesis na ang “mga daliri” ng 
Diyos na ginamit sa gawaing paglalang ay tumutu- 
koy sa kaniyang banal na espiritu, o aktibong pu- 
wersa, yamang sinasabi roon na ang aktibong pu- 
wersa (ru'ach, “espiritu”) ng Diyos ay gumagalaw sa 
ibabaw ng tubig. (Gen 1:2) Gayunman, ibinibigay 
ng Kristiyanong Griegong Kasulatan ang susi upang 
maunawaan nang tumpak ang makasagisag na pag- 
gamit na ito, anupat ipinaliliwanag ng ulat ni Mateo 
na pinalayas ni Jesus ang mga demonyo sa pama- 
magitan ng ‘banal na espiritu ng Diyos’ at sinasabi 
naman sa atin ng ulat ni Lucas na iyon ay sa pama- 
magitan ng “daliri ng Diyos.”---Mat 12:28, Luc 11:20. 

Ang mga pagkumpas ay partikular na makahulu- 
gan sa mga taga-Silangan, kadalasan, ang kaunting 
galaw ay may malaking kahulugan. Inilalarawan ng 
Bibliya ang walang-kabuluhang tao bilang “ipinan- 
tuturo ang kaniyang mga daliri.” (Kaw 6:12, 13) Ki- 
nailangan namang alisin ng mga Israelita mula sa 
gitna nila ang mga bagay na gaya ng “panduduro 
ng daliri” (posibleng dahil sa paghamak o bulaang 
pag-aakusa) kasama na ang pagsasalita ng nakasa- 
sakit, kung nais nilang matamo ang pabor ng Diyos. 
(Isa 58:9-11) Dahil ang mga daliri ay kitang-kita ng 
mga mata ng mga tao at mahalaga sa pagsasagawa 
ng mga layunin ng isa, sinabihan ang bayan ng 
Diyos na makasagisag na “itali ang kaniyang mga 


DALIRI SA PAA 


utos sa kanilang mga daliri" bilang paalaala at gabay 
sa tuwina sa lahat ng kanilang gawain.---Kaw 7:2, 3, 
ihambing ang Aw 144:1. 

Nang isang delegasyon ang humiling kay Ha- 
ring Rehoboam ng mas magaan na pasan ng pagli- 
lingkod kaysa sa pasan na inilagay sa kanila ng ka- 
niyang amang Solomon, ang hari ay pinayuhan ng 
kaniyang kabataang mga tagapaglingkod na sabi- 
hing 'ang kaniyang kalingkingan ay magiging mas 
malapad kaysa sa balakang ng kaniyang ama’; ang 
metaporang ito ay nangangahulugang maglalagay 
siya ng mas mabigat na pasanin sa kanila. (1Ha 
12:4, 10, 11) Ang salitang Hebreo na ginamit dito 
para sa “kalingkingan” ay nagmula sa salitang-ugat 
na nangangahulugang “maging maliit, munti, pina- 
kamababa.” 

Gumamit si Jesu-Kristo ng isang katulad na tayu- 
tay upang ilarawan ang malupit at mapagmataas na 
pamumuno ng mga eskriba at mga Pariseo. Upang 
ipakita ang lubos na pagtanggi ng mga lider na ito 
ng relihiyon na tulungan ang napabibigatang mga 
tao, sinabi ni Jesus na “nagbibigkis sila ng mabibigat 
na pasan sa mga balikat ng mga tao ngunit ayaw 
man lamang nilang galawin ang mga ito ng kani- 
lang daliri. (Mat 23:2-4) Sa isa pang metapora, 
inilarawan ni Jesus ang “taong mayaman” bilang 
nagnanais magpagawa kay Lazaro maging ng pina- 
kamaliit na bagay para sa kaniya (magdala lamang 
ng tubig sa “dulo ng kaniyang daliri”), anupat ang 
kahilingang ito ay nilayon upang alisin si Lazaro 
mula sa kaniyang magandang posisyon kay Abra- 
ham.--Luc 16:22, 24. 

Ang isa sa mga Repaim na lumaban sa Israel ay 
isang lalaki na pambihira ang laki, isa na di-normal 
ang henetikong kayarian, anupat ang kaniyang mga 
daliri sa kamay at paa ay animan, 24 lahat-lahat. 
--2Sa 21:20, 1Cr 20:6, tingnan din ang HINLALAKI. 


DALIRI SA PAA. Isa sa mga sangkap sa dulo 
ng paa ng tao. Kung minsan, ang mga salitang He- 
breo at Aramaiko na ginagamit sa Bibliya para sa 
daliri sa kamay ay tumutukoy rin sa daliri sa paa. 
(2Sa 21:20, 1Cr 20:6; Dan 2:41, 42) Sa ibang teksto, 
ang salitang Hebreo para sa “hinlalaki ng kamay" 
ay ginagamit din para sa “hinlalaki ng paa.”--Exo 
29:20, Lev 8:23, 24, 14:14, 17, 25, 28. 

Palibhasa'y mahalaga sa katawan para sa katata- 
gan at direksiyon habang naglalakad, ang mga dali- 
ri sa paa ay tinutukoy sa Kasulatan sa literal at sa 
makasagisag na mga kahulugan. Isang kaugalian na 
ginagawa paminsan-minsan upang baldahin ang 
isang nabihag na kaaway at mawalan ito ng kakaya- 
han sa pakikipagbaka ay ang pagputol sa mga hin- 
lalaki ng kaniyang mga kamay at mga paa.--Huk 
1:6, 7. 


DALMACIA 


Noong italaga ang pagkasaserdote sa Israel, ku- 
muha si Moises ng dugo ng barakong tupa ng pag- 
tatalaga at inilagay niya ito sa kanang tainga, sa 
hinlalaki ng kanang kamay, at sa hinlalaki ng ka- 
nang paa ni Aaron at ng bawat isa sa kaniyang mga 
anak. (Lev 8:23, 24) Ang dugo ng hain na nasa pro- 
minenteng sangkap ng kanang paa ay nangangahu- 
lugan na dapat nilang ituon ang kanilang landasin 
sa mga tungkulin ng mga saserdote sa paghahain at 
dapat silang lumakad dito nang walang maliw sa 
abot ng kanilang makakaya. Tinupad ni Jesu-Kristo 
na dakilang Mataas na Saserdote ang makahulang 
tipo na ito noong narito siya sa lupa (Mat 16:21-23), 
at ang kaniyang mga katulong na saserdote, ang ka- 
niyang mga kapatid na inianak sa espiritu, ay dapat 
na maingat na sumunod sa kaniyang mga yapak. 
--Heb 7:26; 1Pe 2:5, 8: Apo 20:6. 


DALMACIA. Isang lugar sa bulubunduking re- 
hiyon sa S ng Dagat Adriatico sa Balkan Peninsula. 
Ang pangalang ito ay ginamit upang tumukoy sa 
pinakatimugang bahagi ng Romanong probinsiya 
ng Ilirico. Noong mga taon pagkaraan ng 9 C.E., 
nang maging isang hiwalay na probinsiya ang lugar 
na ito, ang Dalmacia ay madalas gamitin upang tu- 
mukoy sa Ilirico at nang maglaon ay tinawag na 
Dalmacia ang bagong probinsiya mismo. Ang kasa- 
mahan ni Pablo na si Tito ay nagtungo sa Dalmacia 
ilang panahon bago ang pagpatay sa apostol, ipina- 
palagay na noong mga 65 C.E. (2Ti 4:6-10) Sa mis- 
mong talata kung saan sinasabing “pinabayaan” ni 
Demas si Pablo ay binabanggit na pumunta si Tito 
sa Dalmacia. Ngunit kahit hindi tiyakang sinabi 
kung ano ang pakay ni Tito sa Dalmacia, wa- 
ring sinang-ayunan ni Pablo ang pag-alis niya. Ya- 
mang sinabi ni Pablo, noong malapit nang matapos 
ang kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyone- 
ro mga siyam na taon bago nito, na ang kaniyang 
sirkito ay umabot hanggang sa H sa Ilirico (Ro 
15:19), ipinapalagay ng ilang iskolar na isinugo noon 
si Tito sa rehiyong iyon upang isaayos ang mga ga- 
wain ng kongregasyon doon at makibahagi sa ga- 
waing pagmimisyonero. Kung gayon nga, gagam- 
panan niya ang isang tungkulin na katulad ng 
ginawa niya sa Creta. (Tit 1:5) Sa liham ni Pablo kay 
Tito, hiniling niya kay Tito na umalis sa Creta (Tit 
3:12), at malamang na si Tito ay kasama ng apostol 
hanggang noong atasan siya sa Dalmacia. 


DALMANUTA. Isang lugar na pinaroonan ni 
Jesus sakay ng bangka kasama ang kaniyang mga 
alagad pagkatapos niyang makahimalang pakainin 
ang 4,000 lalaki malapit sa Dagat ng Galilea. (Mar 
8:1-10) Bagaman iba't ibang lugar ang iminumung- 
kahi bilang lokasyon ng Dalmanuta, ang pangalang 
ito ay hindi binabanggit sa ibang bahagi ng Bibliya 


526 


o sa di-Biblikal na mga rekord, kaya hindi pa rin 
alam kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Ipina- 
palagay ng ilang iskolar na ang Dalmanuta ay 
resulta ng pagbabagong ginawa ng eskriba, ya- 
mang ang nasa kahalintulad na salaysay sa Mateo 
15:29-39 ay “Magadan” at ang ilang sinaunang ma- 
nuskrito ng ulat ni Marcos ay gumagamit din ng 
“Magadan” o “Magdala” sa halip na Dalmanuta. Ga- 
yunman, yamang Dalmanuta ang nasa pinakama- 
huhusay na manuskritong Griego, sa halip na itu- 
ring na ang terminong ito ay isang pagkakamali sa 
teksto, waring ang pinakamabuti ay panatilihin ang 
salin na Dalmanuta. Posibleng ang Dalmanuta ay 
ibang pangalan lamang para sa Magadan, o maaa- 
ring isa itong kalapit na lugar na ang pangalan, ba- 
gaman hindi gaanong ginamit o hindi kilalang-kila- 
la, ay napanatili pa rin para sa atin sa Ebanghelyo 
ni Marcos. 


DALPON. Isasa sampung anak na lalaki ni Ha- 
man.--Es 9:7, 10; tingnan ang HAMAN. 


DAMARIS. Isang babae na nakarinig sa dis- 
kurso ni Pablo sa Areopago (Mars' Hill) sa Atenas at 
naging mananampalataya. (Gaw 17:33, 34) Posi- 
bleng hindi Griego si Damaris, dahil karaniwan 
nang laging nakabukod ang mga babae sa lipunan 
ng mga taga-Atenas. Yamang si Damaris lamang 
ang babaing binanggit, maaaring siya ay prominen- 
teng tao. Walang makatuwirang saligan upang ipa- 
lagay na siya ay asawa ni Dionisio dahil lamang sa 
magkasama silang binanggit. 


DAMASCO. Isang sinauna at mahalagang lun- 
sod ng Sirya. Ang Damasco (makabagong-pana- 
hong esh-Sham, o Dimashq) ay nasa paanan ng Ka- 
bundukan ng Anti-Lebanon, anupat ang kalapit na 
Disyerto ng Arabia-Sirya ay nasa dakong S nito. (Sol 
7:4) Nasa TK ng lunsod ang Bundok Hermon na ang 
taluktok ay nababalutan ng niyebe at may taas na 
2,814 na m (9,232 piye), na nagsisilbing timugang 
dulo ng Kabundukan ng Anti-Lebanon. 

Ang mga dalisdis sa likuran ng Damasco sa K ay 
tigang na tigang, ngunit ang malamig na tubig 
ng Ilog Barada (ang Abana sa 2Ha 5:12) ay duma- 
raan sa isang bangin sa pagitan ng mga bundok at 
umaagos sa kapatagan na kinaroroonan ng lunsod. 
Ang mga patubig naman ay lumilikha ng isang ma- 
lawak na oasis na may lapad na mga 16 na km 
(10 mi) at haba na 48 km (30 mi). Dahil sa saganang 
suplay na ito ng tubig, ang Damasco ay naging 
isang mahalagang hintuang dako sa sinaunang mga 
ruta ng militar at kalakalan sa pagitan ng mga lu- 
pain sa silangang Mediteraneo, ng mga bansa sa 
Mesopotamia, at ng Silangan. Dahil din sa mga 
kabundukan ng Lebanon at ng Anti-Lebanon na 


527 


nagsisilbing likas na harang patungo o mula sa bay- 
bayin ng Mediteraneo, ang mga pulutong na nagla- 
lakbay ay napipilitang dumaan malapit sa Damasco. 

Sa HK ng lunsod ay masusumpungan ang isang 
patlang sa kabundukan ng Anti-Lebanon, at mula 
pa noong sinaunang panahon, ang daanang ito ay 
karugtong na ng pangunahing lansangang-bayan 
na dumaraan sa Coele-Sirya (ang Beqa') patungo sa 
T hanggang Hazor, pababa sa K panig ng Dagat ng 
Galilea na dumaraan sa Kapatagan ng Megido pa- 
tungo sa baybaying dagat, at nagpapatuloy patu- 
ngong T na dumaraan sa Filistia hanggang sa Ehip- 
to. Sa S naman ng kabundukan ng Anti-Lebanon ay 
may isang ruta na patungong T mula sa Damasco 
hanggang Hazor at patungong H hanggang Hamat, 
Aleppo, at Carkemis. Isa pang pangunahing ruta, na 
karaniwan nang tinatawag na Lansangang-Bayan 
ng Hari (ihambing ang Bil 21:22), ang nagmumula 
sa Damasco patungong T, anupat bumabagtas sa gi- 
lid ng talampas sa S ng Jordan pababa sa Dagat na 
Pula at sa Peninsula ng Arabia. Sa mga lansangang 
ito dumaan ang mga hukbo ng Ehipto, Asirya, Ba- 
bilonya, at Persia. Sa iba namang direksiyon, ang 
mga pulutong na naglalakbay patungo sa Mesopota- 
mia ay nagmumula muna sa Damasco patungong 
S hanggang sa Tadmor at mula roon naman patu- 
ngo sa rehiyon ng Eufrates. 

Ang kapatagan na kinaroroonan ng Damasco 
ay isang matalampas na rehiyon na mga 700 m 
(2,300 piye) ang taas mula sa kapantayan ng dagat, 
at ang lunsod ay may kaayaayang klima, na ang ka- 
tamtamang temperatura ay mula 7° C. (45° F.) sa 
taglamig hanggang 29° C. (84° F.) sa tag-araw. Ang 
napakatabang lupain ay may maiinam na taniman 
ng olibo, igos, at apricot, at mabubungang bukirin 
ng mga butil. Gayunman, ang kasaganaan ng lun- 
sod ay pangunahin nang dahil sa komersiyo at da- 
hil isa rin itong kumbinyenteng sentro ng kalakalan 
para sa mga tribong pagala-gala. Ang Damasco ay 
tinukoy ng propetang si Ezekiel bilang “manganga- 
lakal” ng Tiro, anupat maliwanag na umaangkat ito 
ng alak sa kalapit na lunsod ng Helbon at ng mamu- 
la-mulang abuhing lana bilang kapalit ng mga ka- 
gamitang gawa sa Tiro. (Eze 27:18) Ang “mga lan- 
sangan” sa Damasco na ipinangako ni Ben-hadad Il 
na italaga kay Ahab ay maliwanag na pagtatayuan 
ng mga tiangge, o mga pamilihan, upang itaguyod 
ang kapakanang pangkomersiyo ni Ahab sa kabise- 
rang iyon ng Sirya.--1Ha 20:34. 

Kasaysayan. Walang nakaaalam kung paano 
nagsimulang umiral ang Damasco. Inihaharap ni 
Josephus (Jewish Antiquities, I, 145 [vi, 4]) ang tra- 
disyonal na pangmalas ng mga Judio na itinatag ito 
ni Uz, ang anak ni Aram at apo ni Sem, bagaman 
may mga pahiwatig na ang mga inapo ni Uz ay 
nanirahan sa mas dakong timog. (Gen 10:21-23, 


DAMASCO 


tingnan ang Uz Blg. 4.) Malamang na dumaan si 
Abraham malapit sa Damasco o sa loob mismo ng 
Damasco noong patungo siya sa Lupang Pangako. Si 
Eliezer, ang lingkod ng walang-anak na si Abraham, 
ay “isang taong taga-Damasco.” (Gen 15:2) Tinugis 
ni Abraham sa Hoba, isang lugar sa H ng Damasco, 
ang sumasalakay na mga hari upang bawiin ang 
nabihag na pamangkin niyang si Lot.---Gen 14:1-16. 

Sumalansang sa Israel. Pagkatapos nito ay 
hindi na binanggit ang Damasco sa ulat ng Bibliya 
sa loob ng halos isang libong taon, at nang muli 
itong banggitin ay isa na itong kalaban ng ban- 
sang Israel. Noong panahong iyon ay sentro ito ng 
isa sa maraming Arameanong kaharian ng Sirya. 
Nang labanan at talunin ni David ang hari ng Zoba, 
ang “Sirya ng Damasco” ay pumaroon upang tulu- 
ngan ang mga natalo. Tinalo rin sila ni David, anu- 
pat naglagay siya ng mga garison sa kaharian ng 
Damasco at pinagbayad niya ito ng tributo sa Isra- 
el. (2Sa 8:3-6, 1Cr 18:5, 6) Gayunman, noong pana- 
hon ng paghahari ni Solomon, ang Damasco ay na- 
kontrol ng isang takas na nagngangalang Rezon 
mula sa Arameanong kaharian ng Zoba, anupat gi- 
nawa niyang hari ang kaniyang sarili. Ipinakita niya 
ang kaniyang pagkapoot sa Israel sa pamamagitan 
ng mga pagsalakay.-- 1Ha 11:23-25. 

Matapos makipagtipan kay Baasa ng hilagang ka- 
harian ng Israel, si Haring Ben-hadad I ng Damas- 
co ay nasuhulan ni Asa ng Juda (977-937 B.C.E.) at 
sumalakay sa teritoryo ng kaniyang dating kaalya- 
do. (1Ha 15:18-20, 2Cr 16:2-4) Bilang pinakaulo ng 
isang koalisyon ng 32 magkakaalyadong hari, ang 
kahalili niyang si Ben-hadad II ay sumalakay rin sa 
hilagang kaharian ng Israel. Inulit niya ang pagsa- 
lakay matapos niyang reorganisahin ang kaniyang 
mga hukbo sa ilalim ng 32 gobernador, ngunit na- 
talo siya sa dalawang pagkakataong iyon. (1Ha 20: 
1, 16-34) Bagaman nabihag si Ben-hadad II sa kani- 
yang ikalawang pagtatangka, pinalaya siya ni Ha- 
ring Ahab (mga 940-920 B.C.E.) at nang maglaon, 
sa pagbabaka sa Ramot-gilead, pinangunahan niya 
ang kaniyang hukbong nakasakay sa mga karo la- 
ban sa pinagsamang mga hukbo ng Juda at Israel. 
Humantong ito sa pagkatalo ng Juda at Israel at sa 
kamatayan ni Ahab. (1Ha 22:29-37) Noong pana- 
hon ng paghahari ni Jehoram ng Israel (mga 917- 
905 B.C.E.), nagsagawa si Ben-hadad II ng panghu- 
ling pagtatangka na bihagin ang Samaria ngunit 
makahimala siyang natalo.---2Ha 6:24, 7:6, 7. 

Bilang pagtupad ng propetang si Eliseo sa atas na 
ibinigay sa hinalinhan niyang si Elias, pumaroon 
siya sa Damasco at sinabi niya kay Hazael na haha- 
linhan nito si Ben-hadad II bilang hari ng Sirya. 
(1Ha 19:15, 2Ha 8:7-13) Bago mamatay si Ben- 
hadad, ang Damasco ang sentro ng pakikipaglaban 


DAMBUHALANG HAYOP-DAGAT 


ng Sirya sa pananakop ng Imperyo ng Asirya, na 
determinadong magpuno sa mga lupaing karatig ng 
Mediteraneo. Palibhasa'y isa itong mahalagang sa- 
lubungan ng mga lansangan sa pangunahing ruta 
na mula sa Mesopotamia patungong Mediteraneo, 
ang Damasco ang unang pinupuntirya ng mga ka- 
laban. Bilang pinakaulo ng isang koalisyon ng mag- 
kakaratig na mga kaharian, matagumpay na nilaba- 
nan ng Damasco ang sunud-sunod na pagsalakay ni 
Salmaneser Ill ng Asirya. Iniuulat ng isa sa mga 
inskripsiyon ni Salmaneser ang pag-agaw ni Hazael 
sa trono ng Sirya. Pagkatapos ng isang malaking la- 
banan, nasukol ni Salmaneser si Hazael sa Damasco 
at kinubkob niya ang lunsod, ngunit hindi niya ito 
nakuha. 

Bilang hari ng Damasco, patuloy na naging agre- 
sibo si Hazael laban sa Israel. (2Ha 10:32) Matapos 
niyang mapalawak ang kapangyarihan ng Damasco 
hanggang sa Filisteong lunsod ng Gat, sinalakay din 
niya ang Juda, anupat natakot ang Judeanong si Ha- 
ring Jehoas (898-859 B.C.E.) at nagbayad siya ng 
isang malaking tributo upang hindi lusubin ng Sirya 
ang Jerusalem. (2Ha 12:17, 18; 13:3, 22, 2Cr 24:23, 
24) Sa ilalim ng kahalili ni Hazael na si Ben-hadad III, 
naalis ang panunupil ng Damasco sa Israel pagka- 
tapos na matalo ni Jehoas ng Israel (mga 859- 
845 B.C.E.) nang tatlong beses ang Sirya. (2Ha 13:24, 
25) Nang maglaon, nilusob ni Jeroboam II ng Israel 
(mga 844-804 B.C.E.) ang Sirya hanggang sa “pag- 
pasok ng Hamat,” at “isinauli ang Damasco at ang 
Hamat sa Juda sa Israel.” (2Ha 14:23-28) Ang kara- 
niwang pagkaunawa rito ay na ginawang sakop ang 
mga kahariang ito, katulad ng kanilang kalagayan sa 
ilalim ni Solomon.--- 1Ha 4:21. 

Mga kahatulan ni Jehova sa Damasco. Ga- 
yunman, pagkaraan ng isang siglo, muling ipinaki- 
kilala ang Damasco sa posisyon nito bilang “ulo ng 
Sirya.” (Isa 7:8) Noong panahon ng paghahari ni Ha- 
ring Ahaz ng Juda (761-746 B.C.E.), si Rezin ng Da- 
masco, kasama si Peka ng Israel, ay dumaluhong sa 
Juda hanggang sa Elat sa Gulpo ng ‘Aqaba. Labis 
itong ikinatakot ni Haring Ahaz anupat nagpadala 
siya ng suhol kay Tiglat-pileser III ng Asirya at hi- 
niling niya rito na iligtas ang Juda mula sa mga Sir- 
yano. Kaagad namang sinalakay ng haring Asirya- 
no ang Damasco, binihag ito, pinatay si Rezin, 
at ipinatapon ang maraming taga-Damasco. (2Ha 
16:5-9: 2Cr 28:5, 16) Sa gayon ay natupad ang mga 
hulang ipinasulat ni Jehova kina Isaias at Amos. (Isa 
8:4: 10:5, 8, 9; Am 1:3-5) Ngunit nang pumunta si 
Ahaz sa Damasco upang salubungin (at malamang 
na upang magbigay-galang din sa kaniya), nakita 
niya ang altar ng Damasco para sa huwad na pag- 
samba, may-kamangmangan siyang nagpagawa ng 
isang altar na katulad niyaon, at nang maglaon ay 


528 


naghain siya roon para sa “mga diyos ng Damasco.” 
--2Ha 16:10-13, 2Cr 28:23. 

Mula noon ay hindi na muling naging banta sa Is- 
rael ang Damasco. Bagaman humina sa militar ang 
lunsod, maliwanag na muli itong lumakas sa lara- 
ngan ng komersiyo, gaya ng ipinahihiwatig sa hula 
ni Ezekiel. (Eze 27:18) Ngunit inihula rin ni Jeremias 
na ang Damasco, na dati'y lubhang pinapupurihan, 
ay daranas ng kabagabagan bilang resulta ng ma- 
samang ulat mula sa Hamat at Arpad sa hilagang 
Sirya, isang ulat na malamang ay tungkol sa malu- 
pit na pananakop sa mga kahariang Arameano ng 
papalapit na Babilonyong mga hukbo ni Nabucodo- 
nosor. (Jer 49:23-27) Hindi matatakasan ng Damas- 
co, na siyang hiyas ng disyerto, ang mga epekto ng 
pananakop na iyon. Nang maglaon pa, binanggit 
ang Damasco sa isang di-kaayaayang kapahayagan 
ng propeta ni Jehova na si Zacarias, na ang hula ay 
isinulat noong 518 B.C.E. Malamang na natupad ang 
hulang ito noong panahon ni Alejandrong Dakila, na 
sumakop sa Sirya at Fenicia pagkatapos ng tagum- 
pay niya sa Pagbabaka sa Issus noong 333 B.C.E. 
—Zac 9:1-4. 

Noong yugtong Seleucido, ang Damasco ay hina- 
linhan ng Antioquia bilang kabisera ng probinsi- 
ya ng Sirya. Noong 85 B.C.E. naman, nabihag ni 
Haring Aretas III ng Arabeng kahariang Nabatea- 
no ang lunsod. Nasakop ng Roma ang buong Sir- 
ya noong 64-63 B.C.E., at ang Damasco ay na- 
natiling isang Romanong lunsod hanggang noong 
33 C.E. Itinala ito ni Pliny (Romanong istoryador no- 
ong unang siglo C.E.) bilang isa sa orihinal na sam- 
pung lunsod ng Decapolis. 

Noong unang siglo C.E. Noong pumaroon si 
Saul ng Tarso sa Damasco sa kaniyang kampanya 
ng pag-uusig sa mga Kristiyano, ang lunsod ay may 
mga sinagogang Judio. (Gaw 9:1, 2) Maliwanag na 
noon ay bahagi ito ng nasasakupan ng Nabateanong 
si Haring Aretas IV at pinamamahalaan ng isang hi- 
nirang na gobernador. (2Co 11:32, 33) Pagkatapos 
ng kaniyang pagkakumberte, ang nabulag na si 
Saul ay inakay sa isang tahanan sa lansangan na ti- 
natawag na Tuwid. (Tingnan ang Tuwib.) Nangaral 
si Pablo (Saul) nang ilang panahon sa mga sinago- 
ga ng Damasco, ngunit dahil sa isang pakana na 
paslangin siya, kinailangan niyang tumakas nang 
gabi at dumaan sa isang butas sa pader ng lunsod. 
--Gaw 9:11, 17-25: 26:20: Gal 1:16, 17. 


DAMBUHALANG HAYOP-DAGAT. Ito 
ang karaniwang salin ng salitang Hebreo na tan- 
nin’ (tannim, “dambuhalang hayop-dagat” sa Eze 
29:3 at 32:2). Ang terminong ito'y isinasalin bilang 
“malaking ahas” kapag walang kinalaman sa dagat 
o tubig (Jer 51:34) [ipinagpatuloy sa pahina 545] 


Mga Pangyayari sa Buhay ni Jacob 


529 


NILINGAP ng Diyos si Jacob 
sapagkat nagpakita siya ng ma- 
sidhing pagpapahalaga sa mga 
bagay na sagrado. (Heb 12:16, 
17) Tiniyak ni Jehova kay Ja- 
cob na mamanahin ng kaniyang 
supling ang lupaing ipinangako 
kay Abraham, at sinabi pa Niya: 
“Sa pamamagitan ng iyong bin- 
hi ay tiyak na pagpapalain ng 
lahat ng pamilya sa lupa ang ka- 
nilang sarili.” —Gen 28:4, 10-15. 
Bagaman pinagpala siya ng 
materyal na kayamanan at 


12 anak na lalaki, dumanas din 
si Jacob ng mga kapighatian sa 
buhay. Ngunit hindi siya kai- 
lanman nawalan ng pananampa- 
lataya kay Jehova at sa Kaniyang 
salita. Kahit noong mamamatay 
na siya, nagpahayag siya ng pa- 
nanampalataya sa Mesiyanikong 
pangako. (Gen 49:10) Mula sa 
mga supling ni Jacob ay isini- 
lang si Jesu-Kristo, na sa pama- 
magitan niya ay pagpapalain ng 
Diyos ang sangkatauhan nang 
walang hanggan. 


MGA LOKASYON SA MAPA 
Lakip ang Kaugnay na mga Kasulatan 


Beer-sheba Gen 28:10 
Bethel Gen 28:11-19: 

35:6-15 
Betlehem Gen 35:16-20 
Dotan Gen 37:13, 17-36 
Ehipto Gen 46:5-7, 28-30, 

48:1-49:33 
Haran Gen 29:4-31:18 
Mahanaim Gen 32:1, 2 
Mamre Gen 35:27 
Penuel Gen 32:24-32 
Sikem Gen 33:18-34:31 
Sucot Gen 33:17 


EHIPTO / 
5 
8 
(9 


Carkemis 1277755 


P.: 
T 
F 
il 
1 
| 
1 
Ni 
1 
T 
1 
p 


i 


DP 


Sikemie | 
“Bethel A 


febron é” 


-sheba? 


sg 
KI 
bl 


Haran 
LI 


Sikemia Sucot Na] 
U S La 
> 


Betlehem’ 
Li 


Hebron?” 


Beer-sheba a 


Beitin, malapit sa mga guho 
ng sinaunang Bethel. Sa Bethel, 
makalawang ulit na sinabi ng 
Diyos kay Jacob na siya ang 
magiging tagapagmana ng 
tipang Abrahamiko 

(Gen 28:13-19, 35:6-13) 


Step Pyramid sa Saggara, 
Ehipto: maliwanag na 
umiiral na ito noong mga 
araw ni Jacob. Ginugol 

ni Jacob sa Ehipto ang 
huling 17 taon ng 
kaniyang buhay 


Mga guho ng sinaunang Sikem. Dito, ang pakikisama 
ng anak na babae ni Jacob sa mga babaing Canaanita 
ay humantong sa panghahalay sa kaniya (Gen 34:1, 2) 


Ang Sinaunang Ehipto 


531 


DAHIL sa madalas na pakikipag- 
ugnayan ng Israel sa Ehipto, 
ang Bibliya ay naglalaman ng 
maraming detalye tungkol sa 
lupaing iyon. Sa pamamagitan 
ng mga pangyayari sa Ehipto, 
napadakila ang pangalan ni Je- 
hova sa kamangha-manghang 
paraan. 


Maraming diyos ang sina- 
samba noon sa lupain ng Ehipto. 
Ang ilang hayop ay itinuring na 
mga diyos samantalang ang iba 
ay itinuring na sagrado sa parti- 
kular na mga diyos ng Ehipto. 
Hindi nga kataka-takang sinabi 
ni Moises na kung maghahan- 
dog ang Israel ng mga haing 
hayop kay Jehova sa Ehipto, ki- 
kilos ang bayan nang may 
karahasan laban sa kanila. (Exo 
8:26) Mauunawaan din natin 
kung bakit nang manumbalik 
sa Ehipto ang puso ng Israel no- 
ong sila'y nasa ilang, gumamit 
sila ng isang binubong estatuwa 
ng guya para sa diumano'y 
“isang kapistahan para kay Je- 
hova.”- Exo 32: 1-5. 


Ang isa pang prominenteng 
bahagi ng pagsamba ng mga 
Ehipsiyo ay ang paniniwala 
sa kabilang-buhay. Ang pani- 
niwalang ito ay makikita sa 
kaugalian nila na embalsamu- 
hin ang mga patay at magtayo 
ng pagkalaki-laking mga libi- 
ngan upang parangalan ang 
mga ito. 


Bagaman si Moises ay ‘tinu- 
ruan sa lahat ng karunungan ng 
mga Ehipsiyo,” ang mga utos na 
itinala niya may kinalaman sa 
pagsamba kay Jehova ay walang 
anumang bahid ng paniniwalang 
Ehipsiyo. (Gaw 7:22) Ang isinu- 
lat niya ay hindi nagmula sa tao 
kundi kinasihan ng Diyos. 


( On (Heliopolis) 


Bitter Lakes 
SINAI 


{Pulo ng Elephantine 


Isang trinidad kung saan 
makikita si Ramses II sa 
pagitan ng diyos na si 
Amon at ng diyosang 

si Mut. Si Paraon ay 
itinuring na diyos, ang 
buhay na si Horus 


Ang estatuwa ni Amenhotep III na 
may taas na halos 18 m (60 piye) 
malapit sa Thebes. Tiyak na itinayo 
ang gayong mga estatuwa upang 
mamangha ang mga tao 


Malaking stela na 

talaan ng mga naitayo 

ni Tutankhamen; nang 
maglaon ay ipinabago 

ni Haring Horemheb ang 
inskripsiyon upang siya 
ang kilalaning nagtayo ng 
mga iyon. Pangkaraniwan 
ang pagiging di-matapat 
sa sinaunang mga rekord 
ng Ehipto 


Si Paraon Taharga na nakaluhod sa harap ni Horus. 
Inangkin ni Taharga na siya ang anyong-laman nito. 
Prominente sa relihiyon ng Ehipto ang mga hayop 


Ibaba: Kahanga-hangang mga haligi ng templo 
sa Luxor. Mas ibaba pa, sa kanan: Isang daan 
na may mga espinghe patungo sa templo 
ni Amon-Ra sa Luxor Ang diyosa ng kalangitan 
na si Nut na napalilibutan ng 
mga sagisag ng sodyako. Ang 
= astrolohiya, na nanggaling sa 
Babilonya, ay naging bahagi 
ng relihiyong Ehipsiyo 


Isang bahagi ng “Aklat 
ng mga Patay” (ibaba), 
na inilalagay sa kabaong 
kasama ng momya; 
naglalaman ito ng 
nakasulat na mga 
orasyon upang bigkasin 
ng namatay bilang 
proteksiyon at upang 
pumatnubay sa kaniya 
sa paghuhukom sa 
kabilang-buhay 


Ang Ehipto ay umaasa sa makitid at matabang libis Pa 
sa gilid ng Ilog Nilo. (Ang matabang lugar na ito : 
ay kulay berde sa mapa sa pahina 531.) Sa gawing pang 
likuran ay makikita ang biglang pagbabago mula 
sa mga pananim tungo sa disyerto 


Isang paraon sa kaniyang karo. 
Ang gayong mga karo ay bahagi 
ng kasangkapang militar ng 
Ehipto at ipinagbibili pa nga 
noon sa ibang mga bansa 


Sa mga pader 
ng templo ni 
Amon-Ra sa 
Karnak, iniulat 
ni Seti I ang 
kaniyang mga 
tagumpay sa 
militar, ang 
mga bihag ay 
ipinakikitang 
hawak sa kanilang 
buhok. Gaya ng 
maaasahan, ang 
mga tagumpay 
ay ipinagmalaki 
at iniulat ng 
mga Ehipsiyo 
sa kanilang 
mga bantayog 


TIAN a PINA 
PAMAN ENVANE 
EC 


Ang Israel sa Fhipto 


535 


ANG mga pangyayari sa loob 
ng yugtong mahigit sa dalawang 
siglo noong nasa Ehipto ang 
mga ninuno ng bansang Israel 
ay isang mahalagang bahagi ng 
rekord ng Bibliya. 

Ang anak ni Jacob na si Jose 
ay ipinagbili sa pagkaalipin at 
dinala sa Ehipto. (Gen 37:28, 
36) Pagkaraan ng ilang taon, 
dahil sa patnubay ng Diyos, na- 
kilala siya ni Paraon at, bilang 
administrador ng pagkain, 
pinagkalooban siya ng awtori- 
dad na pangalawa lamang kay 
Paraon mismo. (Gen 41:38- 
45) Ngunit nang maglaon ay 
bumangon sa Ehipto ang isang 
bagong hari na hindi nagbi- 
gay-galang sa alaala ni Jose 
at nagpataw pa ng mapaniil na 
pang-aalipin sa mga supling ni 
Jacob (Israel). (Exo 1:8-14) Wa- 
lang anumang sinasabi ang se- 
kular na kasaysayan ng Ehipto 
tungkol sa lahat ng ito, lakip 
na ang hinggil sa prominenteng 


posisyon ni Jose. Nakapagtataka 
ba iyon? 

Ang ganitong di-pagbanggit 
sa pagiging prominente ni Jose at 
sa pagkaalipin ng Israel ay hindi 
kataka-taka sa mga may kabati- 
ran sa mga ulat na nasa mga 
bantayog ng sinaunang Ehipto. 
Karaniwan na sa mga tagapama- 
hala o mga eskriba ng relihiyon 
nang bandang huli ang mag-alis 
ng mga pangalan mula sa mga 
mas naunang bantayog, maaa- 
ring dahil itinuturing nilang di- 
kanais-nais ang mga ito o upang 
patingkarin ang sarili nilang pa- 
giging prominente. Halimbawa, 
binago ni Haring Horemheb ang 
mga inskripsiyon upang kunin 
ang kapurihan para sa gawaing 
pagtatayo na isinagawa ni 
Tutankhamen. (LARAWAN, 
Tomo 1, p. 532) Matatagpuan sa 
Cairo Museum sa Ehipto at sa 
Oriental Institute sa University of 
Chicago ang maraming halimba- 
wa ng gayong pagiging di-tapat. 


Kabaligtaran nito, taglay ng 
rekord ng Bibliya ang bawat tan- 
da ng pagiging totoo. Napakala- 
yong mangyari na aangkinin ng 
alinmang bansa na ang pinagmu- 
lan nito ay matatalunton sa mga 
alipin sa isang banyagang lupa- 
in kung hindi iyon totoo. Ang 
ulat ng Bibliya may kinalaman sa 
mga pangyayaring ito ay naglala- 
man ng napakaraming detalye 
tungkol sa buhay sa Ehipto na 
mailalahad lamang ng isa na na- 
nirahan doon. Karagdagan pa, 
ang Paskuwa ay ipinagdiriwang 
taun-taon ng mga Judio hang- 
gang sa araw na ito, isang pagdi- 
riwang na ayon sa ulat ng Bibliya 
ay nagsimula habang ang kani- 
lang mga ninuno ay nasa Ehipto 
at resulta ng naganap doon. Ang 
anumang pag-aangkin na nagla- 
ho na ang tunay na ulat may ki- 
nalaman sa mga bagay na ito at 
na huwad ang tanging ulat na 
umiiral ay salungat sa matinong 
pangangatuwiran. 


Mga laryong hinaluan ng dayami at pinatutuyo sa araw sa Ehipto, 
gaya noong panahon ng pagkaalipin ng Israel doon (Exo 1:14: 5:7) 


Ang Pag-alis Mula sa Ehipto 


536 


TINAGUBILINAN ni Jehova si 
Moises na humarap kay Paraon 
at sabihin sa pangalan ni Jehova: 
“Payaunin mo ang aking bayan.” 
(Exo 5:1) Tumanggi si Paraon. 
Ayaw niyang mawalan ng isang 
bansa ng mga alipin. Higit pa ri- 
yan, hindi kilala, o kinilala, ni 
Paraon si Jehova bilang ang tu- 
nay na Diyos. (Exo 5:2) Mga 
diyos ng Ehipto ang sinasamba 
ni Paraon at itinuturing pa nga 
niya ang kaniyang sarili bilang 
isang diyos! Sa gayon ay naitam- 
pok ang usapin: Sino ang tunay 
na Diyos? Sa pamamagitan ng 
sampung salot ay naglapat si Je- 
hova ng kahatulan “sa lahat ng 
diyos ng Ehipto,” anupat nag- 
bunga ng pagpapalaya sa Israel 
at nagbigay ng katibayan na si 
Jehova ang buhay at tunay na 
Diyos.--Exo 12:12. 


Bilang isang pangkat, ang 
Israel ay lumisan mula sa Rame- 
ses sa Ehipto noong Nisan 15, 
1513 B.C.E. Habang yumaya- 
on ang pulutong patungong 
silangan, walang alinlangang 
ang iba ay sumama sa kanila 
mula sa Gosen. Pagkatapos na 
makarating sila sa Etham, inu- 
tusan sila ni Jehova na “buma- 
lik... at magkampo sa harap 
ng Pihahirot . . . sa tabi ng 
dagat.” Para sa mga Ehipsiyo, 
mukhang naliligaw ang bayan. 


MGA LOKASYON SA MAPA 
Lakip ang Kaugnay na mga Kasulatan 
Dagat na Pula Exo 14:9, 16, 21-30 


(Exo 13:20; 14:1-3) Sa wari ay 
nakulong sila sa pagitan ng Da- 
gat na Pula at ng mga bundok. 
Yamang ang mga karong pan- 
digma ng Ehipto ay nasa likuran 
nila, tila wala silang malalaba- 
san! Sa ilalim ng gayong mga 
kalagayan ay iniligtas ni Jehova 


ang Israel at pinuksa si Paraon 
at ang hukbo nito. (Exo 14:13- 
31) Sa gayon, ipinakita ni Je- 
hova ang kaniyang dakilang 
kapangyarihan at pinangyaring 
ang ginawa niya para sa Israel 
ay pag-usapan “sa buong lupa.” 
--Exo 9:16; Jos 2:10: 9:9. 


ANG MALAMANG NA 


Etham Exo 13:20; Bil 33:6 
Gosen Gen 47:27; Exo 8:22 
Memfis (?) Exo 12:30-32 
Migdol Exo 14:2; Bil 33:7 
Pihahirot Exo 14:2, 9 
Rameses Exo 12:37 


Sucot 


Exo 12:37; 13:20 


RUTA NG PAG-ALIS NG 
MGA ISRAELITA 


=»»»»= Ruta ng mga Israelita 


Ss Q 
E 
TA 
er 
es 
Fo 
"EEEEEN Etham 
NN NG 
O ATA 
Ey k Ka 
Migdol ‘i x 
[4 1 
Pihahirot 1 
4 
(a) 1 
Y K 
aQ 
[SI 
= 
ko! 
D 
baa 
c 
p = 
Ruta ng Kalakalan ng te (S 
El Haj F 


o 
Etham 


Lalim Ayon sa Metro 
18 


0 5 10 
— 
Km 


Kasalukuyang topograpiya ng 
ilalim ng Dagat na Pula kung 
saan maliwanag na tumawid 
ang Israel. Ilang paghuhukay 
ang isinagawa upang palalimin 
ang tsanel, ngunit unti-unti 
ang paglalim ng pinakasahig 
ng dagat mula sa magkabilang 
baybayin. Mula sa isang 
baybayin hanggang sa kabila, 
ang distansiya rito ay mga 

10 km (6 na mi) 


Ang tanawin sa ibayo ng Dagat na Pula sa malamang na lokasyon kung saan 
hinawi ni Jehova ang tubig upang makatawid ang Israel sa tuyong lupa 


Ang Tabernakulo 538 


SA UTOS ni Jehova, ang taber- Neptali Dan Aset 
nakulo ay unang itinayo noong 2 MGA MERARITA 7 
1512 B.C.E. sa ilang sa Bun- S 3 
dok Sinai. Ito ang nagsilbing < i 
sentro ng tunay na pagsam- BS Kabanal- 
ba para sa Israel, nasa gitna z 8 banalan Looban z 
a. EJ = € 
rin ito ng kampo ng mga Isra- EE e o 2 E 
elita. Ipinaliwanag ng apostol mO - ps = 
na si Pablo na ang tabernakulo Š 
ay isang makahulang ilustras- S : 
yon ng “mas dakila at lalong E 2 
sakdal na tolda,” ang dakilang F A 
dako ng pagsamba sa Diyos. H Gad Napa AP Pi 
--Heb 9:9, 11. 


Ang mataas na saserdote ay lumalarawan 
kay Jesu-Kristo (Heb 4:14: 9:11) 


Ang paghahain ng hayop, na 
iniutos ng Diyos, ay lumalarawan 
sa sakripisyong kamatayan ni 
Jesu-Kristo bilang pantubos 
para sa sangkatauhan (Mat 
20:28: Heb 10:5-10) 


Iwiniwisik ng mataas na saserdote 
ang dugo ng mga haing hayop 
sa harap ng kaban ng tipan. 
Lumalarawan ito sa paghaharap 
ni Jesus ng halaga ng kaniyang 
sakdal na hain bilang tao sa 
langit, sa harap ng presensiya 

ng Diyos (Heb 9:13, 14, 24) 


Ang Pagpapagala-gala ng Israel sa Ilang 


540 


PAGKATAPOS iligtas mula sa 
Ehipto, ang Israel ay nagpagala- 
gala sa Sinai sa loob ng 40 taon, 
anupat sa kalakhang bahagi ng 
kanilang paglalakbay ay hindi 
sila dumaan sa mga ruta ng ka- 
lakalan na kadalasang dinaraa- 
nan noon. Ito'y isang “malaki 
at kakila-kilabot na ilang, na 
may makamandag na mga ser- 
piyente at mga alakdan at may 
uhaw na lupa na walang tubig.” 
(Deu 8:15) Bakit ipinaranas sa 
kanila ang ganito kahirap na 
kalagayan? 

Pagkaalis sa Ehipto, tinipon 
ni Jehova ang mga Israelita 
sa Bundok Sinai (na ang mala- 


mang na lokasyon ay ipinaki- 
kita sa ibaba). Dito'y ibinigay 
niya sa kanila ang kaniyang 
mga kautusan sa pamamagitan 
ni Moises, at inorganisa niya 
sila upang maging isang bansa. 
Pagkatapos nito, maaari na sa- 
nang pumasok ang mga Isra- 
elita sa Lupang Pangako sa loob 
ng maikling panahon, ngunit 
hindi nila ito nagawa. Bakit? 
Sapagkat sa kabila ng lahat ng 
ginawa ni Jehova para sa ka- 
nila, sila'y hindi nanampalata- 
ya. Naghimagsik sila laban kay 
Moises, na siyang inatasan ng 
Diyos na manguna sa kanila. 
Matapos nilang piliing mani- 


wala sa masamang ulat tung- 
kol sa Canaan, inasam-asam 
ng mga Israelita na ibalik sila 
sa Ehipto! (Bil 14:1-4) Dahil 
dito'y mabilis na naggawad 
ng hatol si Jehova: Apatna- 
pung taon muna ang palilipa- 
sin bago makapasok sa Lupang 
Pangako ang bansa. Pagsapit 
ng panahong iyon, patay na 
ang walang-pananampalata- 
yang mga indibiduwal ng sa- 
linlahing iyon. 

Ang karanasan ng Israel sa 
ilang ay mariing babala sa mga 
Kristiyano ngayon na iwasan 
ang silo ng kawalan ng pana- 
nampalataya.--Heb 3:7-12. 


PT gs 
Pa 
A 
Paa? a Ai "ct a Br 
| ang Paiungo “a 
E gt) Ki g 


MGA PANGUNAHING LOKASYON 


Lakip ang Kaugnay na mga Kasulatan NG 
j NG 

Bundok Hor Bil 20:22-29: a N 

33:37-39 N 
Bundok Nebo Deu 34:1-4 4 
Bundok Sinai Exo 18:5-40:38: 

Lev 1:1-27:34: 

Bil 1:1-10:32 
Hazerot Bil 12:1-16 
Ilang ng Sin Exo 16:1-36 
Kades Bil 12:16-14:35; 

20:1-21 


Kapatagan ng Moab Bil 22:1-36:13, 
Deu 1:1-33:29 |. 
Kibrot-hataava Bil 11:4-34 
Marah Exo 15:23-26 
Repidim Exo 17:1-16 


Ito'y isang “malaki 
at kakila-kilabot na 
ilang” kung saan 
nagpagala-gala ang 
Israel sa loob ng 
40 taon 


Tilan lamang at 
magkakalayo ang 
mga oasis sa 
lupaing ito na 
inilarawan bilang 
“walang tubig” 


Ang bukana ng Gulpo ng ‘Aqaba. 
Dito nagkampo ang mga Israelita sa 
pagtatapos ng 40 taon nila sa ilang 


Ang mga Halaman sa Bibliya 


543 


OLIBO, almendras, alcaparra, 
palmang datiles--ilan lamang 
ito sa halos isang daang ha- 
laman at punungkahoy na bi- 
nanggit sa Kasulatan. Ang 
pagkakaroon natin ng kaala- 
man tungkol sa mga halaman 
sa Bibliya ay kapaki-pakina- 
bang yamang nagbibigay-liwa- 
nag ito sa kahulugan ng ilang 
pananalita sa Bibliya. 


Kunin nating halimbawa ang 
punong olibo--isa sa pinakama- 
hahalagang halaman noong pa- 
nahon ng Bibliya (tingnan ang 
larawan sa kanan). Ang ma- 
gandang punungkahoy na ito, 
karaniwan ay pilipit, mabuko, 
at bukul-bukol, ay napakatibay, 
kadalasan ay nabubuhay nang 
maraming siglo. Maaga itong 
binanggit sa Kasulatan. Pagka- 
tapos ng Baha, isang kalapati 
ang bumalik kay Noe sa arka 
“at, narito! may isang bagong- 
kitil na dahon ng olibo sa tuka 
nito.” Ipinahiwatig nito kay Noe 
na ang tubig-baha ay kumati na. 
--Gen 8:11. 


Tinukoy ng salmista ng Bibli- 
ya ang ilang katangian ng pu- 
nong olibo nang ipangako niya 
sa mga may-takot kay Jehova: 
“Ang iyong mga anak ay magi- 
ging tulad ng mga sibol ng mga 
punong olibo sa buong palibot 
ng iyong mesa.” (Aw 128:1-3) 
Ang mga pasanga, o mga si- 
bol, na pinutol mula sa isang 
magulang na punong olibo ay 
kadalasang ginagamit sa pagpa- 
patubo ng mga bagong puno. 
Karagdagan pa, ang matatan- 
da nang mga punong olibo 
ay maaaring magsibol ng mga 
supang mula sa kanilang mga 
ugat, anupat waring patuloy si- 
lang nabubuhay. Tulad ng ga- 


yong mga supang, pinalilibutan 
ng mga anak ang isang ama, 
anupat bawat isa ay umaabuloy 
sa kaligayahan ng pamilya. 


Ang punong olibo na isang 
evergreen ay lalo nang pinahala- 
gahan dahil sa langis nito. Ang 
langis ng olibo ay isang pangu- 
nahing pagkain noon ng mga 
Israelita at malawakang gina- 
mit bilang kosmetik at bilang 
panggatong, at ito ay naging 
isang mahalagang kalakal. Ipi- 
napahid ito sa mga pasa at 
mga sugat upang mapalambot 


at mapaginhawa ang mga iyon. 
(Luc 10:33, 34) Kapag ipina- 
hid sa ulo, ang langis ng olibo 
ay nakagiginhawa at nakare- 
represko rin. Kaya naman pina- 
yuhan ang matatandang lalaki 
sa kongregasyong Kristiyano 
na ipanalangin ang taong may- 
sakit sa espirituwal, sa makasa- 
gisag na paraan ay “pinapahiran 
siya ng langis sa pangalan 
ni Jehova - anupat ginagamit 
ang Salita ng Diyos upang pa- 
ginhawahin, ituwid, at aliwin 
siya.--San 5:13-15. 


Bulaklak ng 
Alcaparra 


Kominong Itim 


ABA Bf NG 


NG 
pa 
o 


Ang mandragoras, na kapamilya ng patatas, ay may 
bungang manilaw-nilaw at halos sinlaki ng bilog na talong 


Inihalintulad ng Shulamita ang mga bungkos ng buhok ng 
kaniyang pastol na mangingibig sa mga kumpol ng datiles 


O bg AG. 
Ang almendras ay isa sa pinakamaaagang 
mamulaklak sa mga namumungang puno 
sa Israel. Ang bunga nito na may nuwes 
ay espesyal na pagkain 


Ang papiro, isang halamang pantubig 
na ginagamit sa paggawa ng papel 


Ang halamang lino, na 
ginagamit sa paggawa 
ng telang lino 


Isa sa maraming halamang balsamo 
na naglalabas ng aromatikong langis 


545 


[karugtong ng pahina 528] o kapag tiyak na mga 
ahas ang tinutukoy ng konteksto. (Exo 7:9, 12; iham- 
bing ang Exo 4:2, 3.) Walang alinlangang kasama sa 
tan-nin' ang sari-saring uri ng malalaking hayop sa 
dagat (Gen 1:21, Aw 148:7), ngunit kadalasa'y gina- 
gamit ang terminong ito sa makasagisag na diwa. 
Waring ang pagkapuksa ni Paraon at ng kaniyang 
mga hukbo ang tinutukoy ng pananalitang: “Binasag 
mo [Jehova] ang mga ulo ng mga dambuhalang ha- 
yop-dagat sa tubig.” (Aw 74:13) Sa Isaias 51:9, bi- 
nanggit ang “dambuhalang hayop-dagat” kaagapay 
ng Rahab (ang Ehipto: ihambing ang Isa 30:7) at sa 
gayo'y maaaring tumutukoy ito sa Ehipto, o kay Pa- 
raon, gaya sa Ezekiel 29:3 at 32:2. Itinanong ng ta- 
pat na si Job kung siya ba ay “isang dambuhalang 
hayop-dagat” anupat kailangan siyang lagyan ng 
bantay.---Job 7:12, tingnan ang LEVIATAN. 


DAMBUHALANG PUNUNGKAHOY. 


Tingnan ang MALAKING PUNUNGKAHOY, DAMBUHALANG 
PUNUNGKAHOY. 


DAMIT. Maliban sa pagbanggit ng Bibliya, lakip 
ang ilang paglalarawan sa iba't ibang bahagi ng pa- 
nanamit, kakaunti ang impormasyong inilalaan ng 
kasaysayan hinggil sa mga damit na isinuot ng mga 
Hebreo, anupat mas kaunti kaysa sa impormasyon 
tungkol sa damit ng mga Ehipsiyo at mga Asiryano. 
Dahil hindi nagtayo ng mga bantayog ang mga Isra- 
elita ni gumawa man sila ng mga inskripsiyon na du- 
madakila sa kanilang mga bayani sa digmaan, wala 
silang mga larawan na mapagkukunan natin ng ide- 
ya tungkol sa istilo ng kanilang damit. Inilalarawan 
sa maraming bahorelyebe ng mga Ehipsiyo at mga 
Asiryano at ng iba pang mga bansa ang damit ng 
kani-kanilang mga mamamayan, at ang ilan ay ka- 
kikitaan ng mga bihag na may iba't ibang nasyona- 
lidad. Ipinapalagay na mga Hebreo ang ilan sa mga 
nakalarawan, ngunit hindi ito mapatunayan. Gayun- 
man, waring makatuwirang isipin na ang ilan sa 
mga pananamit na isinusuot ngayon ng mga tao 
sa mga lupain ng Bibliya ay halos kahawig niya- 
ong mga isinuot noong nakalipas na maraming sig- 
lo, yamang pareho pa rin ang pinaggagamitan ng 
mga ito at hindi naman nagbago ang ilang kaugali- 
an doon sa loob ng maraming siglo. Sa kabilang dako, 
waring ipinakikita ng arkeolohikal na katibayan na 
mas makukulay ang mga damit ng mga Hebreo kay- 
sa sa isinusuot ng makabagong Arabeng Bedouin. 
Karagdagan pa, ang pananamit ng makabagong- 
panahong mga Judio at ng iba pang mga tao sa mga 
lupaing iyon ay kadalasan nang lubhang naimplu- 
wensiyahan ng relihiyon at ng mga kaugalian ng 
mga Griego, mga Romano, at mga taga-Kanluran, 
kung kaya isang pangkalahatang ideya lamang ang 
makukuha natin. 


DAMIT 


Mga Materyales. Ang kauna-unahang mater- 
yal na ginawang damit ay ang dahon ng igos, anu- 
pat nagtahi noon sina Adan at Eva ng mga dahon 
ng igos upang maipantakip sa kanilang balakang. 
(Gen 3:7) Nang maglaon, iginawa sila ni Jehova ng 
mahahabang kasuutang balat. (Gen 3:21) Isang “ka- 
suutang balahibo” ang ginamit ni Elias at ni Eliseo 
bilang “opisyal na kasuutan” sa kanilang gawaing 
panghuhula. Nagsuot din si Elias ng sinturong ka- 
tad. Ganito rin ang mga kasuutan ni Juan na Taga- 
pagbautismo. (2Ha 1:8; 2:13, Heb 11:37: Mat 3:4) Te- 
lang-sako, na karaniwa'y gawa sa balahibo (Apo 
6:12), ang isinusuot ng mga nagdadalamhati. (Es 
4:1: Aw 69:10, 11; Apo 11:3) Lino at lana ang pangu- 
nahing mga tela noon. (Lev 13:47-59, Kaw 31:13) 
Ang mas magagaspang na tela ng mga dukha ay 
gawa sa balahibo ng kambing at balahibo ng kamel- 
yo bagaman gumagamit din sila ng lana. Ang lino 
naman ay isang mas mamahaling materyales. Ang 
algudon ay maaaring ginamit din noon. Sa iisang 
talata lamang sa Bibliya tuwirang binanggit ang 
seda, anupat itinala ito bilang isa sa mga kalakal 
ng Babilonyang Dakila. (Apo 18:12) Ang mga kasu- 
utan noon ay may iba-ibang kulay, guhit-guhit, 
o burdado. (Huk 5:30) Mayroon ding iba't ibang habi 
ng tela noon. Ang puting mahabang damit na lino 
ng mataas na saserdote ay hinabi “nang may disen- 
yong pari-parisukat.” (Exo 28:39) Ang mga Israeli- 
tang hindi saserdote ay maaaring sabay na magsu- 
ot ng damit na yari sa lino at isa pa na yari sa lana 
ngunit pinagbawalan sila ng kautusan ng Diyos na 
magsuot ng kasuutang yari sa dalawang magkai- 
bang uri ng sinulid.--Lev 19:19, Deu 22:11, tingnan 
ang TELA, I; TINA, PAGTITINA. 

Mga Kasuutan. Sa Hebreong Kasulatan, ang 
pinakamadalas gamiting termino para sa kasuutan 
ay be'ghedh. May ginamit ding ibang mga termino, 
na kung minsan ay tumutukoy sa iba't ibang kasu- 
utan ngunit kung minsan ay ginagamit sa ibang 
mga talata upang tumukoy sa espesipikong mga ba- 
hagi ng pananamit. 

Mga panloob na kasuutan. Noon, waring may 
ginagamit na pinakapanloob na kasuutan na ibina- 
balot sa balakang, marahil ay karsonsilyo, yamang 
kahiya-hiya ang paghahantad sa katawan nang hu- 
bo't hubad. Tinagubilinan ang mga saserdote na 
magsuot ng karsonsilyong lino (sa Heb., mikh-na- 
sa'yim) upang hindi mahantad ang pribadong ba- 
hagi ng kanilang katawan kapag naglilingkod sila sa 
altar. Ang paganong mga saserdote kung minsan 
ay naglilingkod nang hubad, isang bagay na kasuk- 
lam-suklam kay Jehova.--Exo 28:42, 43. 

Ang sa-dhin’ (Heb.) ay isang pang-ilalim na kasu- 
utang ginagamit kapuwa ng mga lalaki at mga ba- 
bae. (Isa 3:23) Ipinapalagay ng ilan na ang isang uri 


DAMIT 


ng panloob na kasuutang ito ay basta ibinabalot sa 
katawan. Hindi na ito pinapatungan ng mga panla- 
bas na kasuutan kapag isinusuot ng mga magbubu- 
kid o ng mga mangingisda, mga karpintero, mga ta- 
gatabas ng kahoy, mga tagasalok ng tubig, at iba pa. 
Kapag pinapatungan naman ito ng panlabas na ka- 
suutan, ito'y parang kamisa na hanggang tuhod 
o lampas-tuhod, may mga manggas at maaaring 
may paha. Gawa ito sa lana o sa lino. 

Waring ang Hebreong kut-to'neth, isang uri ng 
mahabang damit, ay katumbas ng Griegong khi- 
ton’. Ang mga terminong ito ay kadalasang ginaga- 
mit upang tumukoy sa tunika o sa tulad-kami- 
sang kasuutan na mahaba o maikli ang manggas at 
hanggang tuhod o bukung-bukong. Ito ang karani- 
wang isinusuot sa loob ng bahay at sa mga lugar na 
madalas puntahan. Sa ilang istilo ng kutto'neth, 
o khi-ton', maaaring itinatakip ang tela sa isang ba- 
likat samantalang nakahantad naman ang kabila, at 
ang kulay nito ay puti o sari-sari. Maaaring ang mas 


Mga bahagi ng kasuutan ng mga Israelita 


Simlah 


Kuttoneth 


546 


mahabang istilo naman ay may slit sa magkabilang 
gilid, na mga 30 sentimetro (1 piye) mula sa layla- 
yan para maalwang makalakad ang may suot nito. 
Ang ilan ay gawa sa lino ngunit malamang na ang 
karamiha'y gawa sa lana, lalo na yaong sa mga duk- 
ha. Kapuwa mga lalaki at mga babae ay nagsusuot 
nito, ngunit malamang na mas mahaba yaong sa 
mga babae. 

Ginamit ang salitang kut:to'neth upang tumukoy 
sa mahabang damit ng mataas na saserdote at ng 
mga katulong na saserdote. (Exo 28:39, 40) Tu- 
mukoy rin ito sa mahaba at guhit-guhit na tu- 
lad-kamisang kasuutan ni Jose (Gen 37:3) at sa 
guhit-guhit na mahabang damit ni Tamar, na hina- 
pak niya dahil sa pamimighati at kahihiyan. (2Sa 
13:18) Ang panloob na kasuutan (khiton') ni Je- 
sus, na pinagpalabunutan ng mga kawal, ay hinabi 
nang buo anupat walang dugtungan. (Ju 19:23, 
24) Ang kut:to'neth, o khi:ton, ay maaaring isu- 
ot nang may paha, gaya ng ginagawa ng mga 
saserdote, o walang paha, ngu- 
nit malamang na mas mada- 
las itong lagyan ng paha. Posible 
na mayroon itong iba't ibang is- 
tilo, anupat ibinabagay sa gawa- 
in ng taong nagsusuot nito. Ma- 
katuwiran lamang na ang taong 
magtatrabaho o gagawa ng pi- 
sikal na gawain ay magsu- 
suot ng mas maikling istilo ng 
kasuutang ito para mas maal- 
wan siyang makakilos. Angkop 
ang ilustrasyon ni Judas sa tala- 
tang 23, yamang ang khi'ton' ay 
nakadikit sa katawan. 

Mga panlabas na kasuutan. 
Ang meil, isang damit na wa- 
lang manggas at kadalasa'y bu- 
kas sa harapan, ay ipinapatong 
sa kutto'neth o sa puting maha- 
bang damit na lino ng mataas na 
saserdote. (Lev 8:7) Ngunit hindi 
lamang ang mga saserdote ang 
nagsusuot ng mei, yamang isa 
itong pangkaraniwang kasuutan 
noon. Kabilang sa mga binang- 
git na nagsuot ng mga damit na 
walang manggas sina Samuel, 
Saul, David, at si Job at ang tat- 
lo niyang kasamahan. (1Sa 2:19, 
15:27: 18:4, 24:4: 1Cr 15:27: Job 
1:20, 2:12) Sa bawat kaso, mali- 
naw na tumutukoy ito sa isang 
kasuutan na ipinapatong sa isa 


547 


pang kasuutan. Kung minsan, isinasalin ng Septua- 
gint ang mei! sa Griego bilang stole” at hima'tion, 
mga terminong tumutukoy sa pang-ibabaw na ka- 
suutan. Kadalasang mas mahaba ang kasuutang ito 
kaysa sa kut:to'neth. Ang salmah’ (Heb.) ay maaa- 
ring isa ring uri ng panlabas na kasuutan. 

Gaya ng pagtukoy rito sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan, ang stole” ay isang marangyang maha- 
bang damit na hanggang paa. Pinuna ni Jesus ang 
mga eskriba dahil mahilig silang magsuot ng ma- 
habang damit na ito sa pampublikong mga lugar 
upang tumawag ng pansin at pahangain sa kanila 
ang mga tao. (Luc 20:46) Ganitong damit ang suot 
ng anghel sa libingan ni Jesus. (Mar 16:5) Ito ang 
mahabang damit, ang “pinakamainam,” na isinuot 
sa alibughang anak nang magbalik na ito. (Luc 
15:22) Sa pangitain ni Juan, ang mga lingkod ng 
Diyos na pinatay bilang mga martir ay nadaramtan 
ng stole” (Apo 6:11), gayundin ang mga kabilang sa 
“malaking pulutong. ”--Apo 7:9, 13, 14. 

Kadalasang tumutukoy ang esthes' (Gr.) sa isang 
marangya at marilag na mahabang damit. May mga 
anghel na nagpakita gamit ang gayong kasuutan. 
(Luc 24:4: tingnan din ang San 2:2, 3.) Dinamtan ni 
Herodes si Jesus ng gayong kasuutan upang libakin 
ito. (Luc 23:11) Pagkatapos hagupitin si Jesus sa utos 
ni Pilato, sinuutan siya ng mga kawal ng isang iskar- 
latang balabal (khla:mys') (Mat 27:28, 31), o hi-ma'ti- 
on. (Ju 19:2, 5) Lumilitaw na isa itong balabal o ma- 
habang damit na isinusuot ng mga hari, mahistrado, 
opisyal ng militar, at ng mga tulad nito. 

Ang simlah' (Heb.), “balabal,” ay ang pinakapan- 
labas na kasuutang ginagamit ng karamihan. Ito rin 
ang pinakamalaki at pinakamabigat, anupat gawa sa 
lana, lino, o balahibo ng kambing, o maaaring sa ba- 
lat ng tupa o kambing. Kadalasan, ito ang kasu- 
utang hinahapak upang ipakita ang pamimighati. 
(Gen 37:34: 44:13: Jos 7:6) Waring isa itong malaki 
at parihabang piraso ng materyal, na kadalasa'y ipi- 
napatong sa kaliwang balikat, anupat hinihila mula 
sa likuran at pinararaan sa ilalim ng kanang braso, 
pagkatapos ay iniikot sa dibdib at muling isinasam- 
pay sa kaliwang balikat, sa gayo'y malayang naka- 
kakilos ang kanang braso. Kapag masungit ang pa- 
nahon, mas ibinabalot pa ito sa katawan, anupat 
itinatakip sa magkabilang braso, at itinatalukbong 
pa nga sa ulo. Kung minsan, ito ay isang malaki 
at parisukat na tela na may mga butas para sa 
mga braso. Ang balabal, na medyo nahahawig sa 
alampay, ay maaaring gamitin bilang pantakip (Gen 
9:23), sapin sa higaan (Exo 22:27, Deu 22:17), at 
pambalot ng mga bagay.---Exo 12:34: Huk 8:25; 1Sa 
21:9. 

Ang sim-lah' ay isinusuot kapuwa ng mga lalaki at 
mga babae, anupat maaaring naiiba ang sim-lah'ng 


DAMIT 


mga babae sa simlah' ng mga lalaki sa kulay, laki, 
at dekorasyon gaya ng burda. Iniutos ng Diyos na 
hindi dapat magbihis ang babae ng kasuutan ng la- 
laki, ni magbihis man ang lalaki ng balabal ng 
babae, walang alinlangang upang hadlangan ang 
pang-aabuso sa sekso.---Deu 22:5. 

Maaaring iisa lamang ang balabal ng taong duk- 
ha, samantalang may ilang pamalit na balabal na- 
man ang mayayaman. (Exo 22:27: Deu 10:18, Gen 
45:22) Dahil ito ang ikinukumot ng taong dukha sa 
malalamig na gabi, ipinagbawal ang pagkuha sa ka- 
suutan ng babaing balo bilang panagot, o ang mag- 
damag na pagtatago ng kasuutan ng taong dukha, 
na pangunahin nang tumutukoy sa balabal.---Deu 
24:13, 17. 

Malamang na ang Griegong hi-mati'on, “panlabas 
na kasuutan,” ay halos katumbas ng balabal (sim- 
lah’) sa Hebreong Kasulatan. Sa ilang kaso, lumili- 
taw na isa itong mahabang damit na maluwang, 
ngunit kadalasa'y tumutukoy ito sa isang pariha- 
bang piraso ng materyal. Madali itong isuot at hu- 
barin. Kadalasan, pansamantala itong hinuhubad 
ng may-ari kapag mayroon siyang gagawin. (Mat 
24:18, Mar 10:50, Ju 13:4, Gaw 7:58) Tinukoy ni Je- 
sus ang pananamit na ito nang sabihin niya: “Sa ka- 
niya na kumukuha ng iyong panlabas na kasuutan 
[hima'ti'on] ay huwag mong ipagkait maging ang 
pang-ilalim na kasuutan [khito'na].” (Luc 6:29) Ma- 
aaring ang tinutukoy niya rito ay ang sapilitan o ile- 
gal na pagkuha sa mga kasuutan ng isang tao, 
anupat natural lamang na ang panlabas na kasu- 
utan ang unang inaalis. Sa Mateo 5:40, binalig- 
tad niya ang pagkakasunud-sunod. Tinatalakay niya 
roon ang isang legal na pagkilos, kung saan maaa- 
ring unang ipagkaloob ng mga hukom sa taong nag- 
rereklamo ang khi:ton”, ang panloob na kasuutan, na 
mas mababa ang halaga. 

Maaaring may mga pagkakataon na halinhinang 
ginamit ang hi-mati-on at khi-ton upang mangahu- 
lugang “kasuutan,” anupat ipinahihiwatig ito sa mga 
ulat nina Mateo at Marcos tungkol sa paglilitis kay 
Jesus. Hinapak ng mataas na saserdote ang kani- 
yang damit upang mariing ipakita ang kaniyang pa- 
imbabaw na pagkagulat at galit. Ginamit dito ni 
Mateo ang salitang hi-ma'ti-on, samantalang gina- 
mit naman ni Marcos ang khi-ton!. (Mat 26:65, Mar 
14:63) O posible rin na dahil sa kaniyang matinding 
galit ay magkasunod niyang hinapak ang dalawang 
kasuutan. 

Ang phe lo'nes (Gr.), na hiniling ni Pablo kay Ti- 
moteo na dalhin sa kaniya sa bilangguan, ay mala- 
mang na isang balabal na ginagamit sa paglalakbay 
bilang proteksiyon kapag malamig o masungit ang 
panahon. Hindi ito isang relihiyoso o eklesyastikal 
na kasuutan.--2Ti 4:13. 


DAMIT 


Ang “ad-de'reth (Heb.) ang opisyal na kasuutan ng 
isang propeta o hari. (2Ha 2:8, Ju 3:6) Malamang na 
gawa sa balahibo ng kamelyo o kambing ang opisyal 
na kasuutan ng propeta. (2Ha 1:8, Mat 3:4, Mar 1:6, 
ihambing ang Gen 25:25.) Inatasan ni Elias si Eliseo 
bilang kahalili niya sa pamamagitan ng paghahagis 
ng kaniyang opisyal na kasuutan kay Eliseo, at kinu- 
ha naman ni Eliseo ang kasuutang ito matapos pu- 
mailanlang sa langit si Elias sa pamamagitan ng 
buhawi. (1Ha 19:19, 2Ha 2:13) Isang opisyal na ka- 
suutan mula sa Sinar ang kinuha ni Acan mula sa 
‘nakatalagang’ lunsod ng Jerico nang suwayin niya 
ang utos ni Jehova.---Jos 7:1, 21. 

Ang salitang Griego na endy:ma ay ginagamit 
upang tumukoy sa isang kasuutang pangkasal (Mat 
22:11, 12), sa damit ng anghel sa libingan ni Jesus 
(Mat 28:3), sa balahibo ng kamelyong kasuutan ni 
Juan na Tagapagbautismo, at sa mga damit sa pang- 
kalahatan.--Mat 3:4, 6:25, 28, Luc 12:23. 

Talukbong. Ang “panakip sa ulo” o “talukbong” 
na tinukoy ng apostol na si Pablo may kaugnayan sa 
sagisag ng pagpapasakop ng babae sa pagkaulo ay 
ang peri-bolai-on (Gr.), isang bagay na ibinabalabal 
o ibinabalot sa sarili. (1Co 11:15) Naiiba ito sa taluk- 
bong sa mukha, o pantakip, na isinuot ni Moises no- 
ong magliwanag ang kaniyang mukha, upang hindi 
ito makita ng mga Israelita. (Exo 34:33-35, 2Co 
3:13) Upang ipakita ni Rebeka ang kaniyang pagpa- 
pasakop, nagsuot siya ng isang pandong nang salu- 
bungin niya si Isaac, ang lalaking mapapangasawa 
niya. (Gen 24:65) Ang salitang Hebreo na tsa- tph’, 
na ginamit dito, ay isinasaling “alampay” (NW), 
“belo” (BSP), at “lambong” (AS-Tg) sa Genesis 38: 
14, 19. 

Paha, sinturon, o pamigkis. 8 Kadalasan, ang 
paha ay isinusuot sa ibabaw ng panloob o panlabas 
na mga kasuutan. Kapag gumagawa ng isang uri ng 
pisikal na gawain o trabaho ang isang tao, 'binibig- 
kisan niya ang kaniyang mga balakang sa pama- 
magitan ng pagsusuot ng paha, anupat kadalasan 
ay hinihila niya ang laylayan ng kasuutan sa pa- 
gitan ng kaniyang mga binti at isinusuksok ito 
sa paha para makakilos siya nang maalwan. (1Ha 
18:46: 2Ha 4:29: 9:1) Ang mataas na saserdote ay 
nagsusuot ng isang hinabing paha sa ibabaw ng ka- 
niyang mahabang damit na lino, at kapag suot niya 
ang epod, isang pamigkis na yari sa gayunding ma- 
teryales ang isinusuot niya upang higpitan sa bay- 
wang ang epod na parang epron. (Exo 28:4, 8, 39, 
39:29) Ang sinturon o pamigkis ay karaniwang isi- 
nusuot dahil maaari rin itong pagsuksukan ng sun- 
dang o tabak na may kaluban, salapi, tintero ng ka- 
lihim, at iba pa.---Huk 3:16, 2Sa 20:8, Eze 9:3. 

Yamang nagsusuot noon ng paha o pamigkis 
ang mga nagtatrabaho, gayundin ang mga lingkod 


548 


o mga alipin, naging sagisag ito ng paglilingkod o ng 
isa na naglilingkod sa iba. Ang pananalita ni Jesus 
na “bigkisan ninyo ang inyong mga balakang” ay 
makasagisag na naglalarawan sa pagiging handa ng 
mga lingkod ng Diyos para sa espirituwal na gawa- 
in. (Luc 12:35) Matapos itabi ni Jesus ang kaniyang 
mga panlabas na kasuutan, binigkisan niya ang ka- 
niyang sarili ng isang tuwalya. Pagkatapos ay pinag- 
lingkuran niya ang kaniyang mga apostol sa pama- 
magitan ng paghuhugas sa kanilang mga paa, sa 
gayo'y tinuruan niya sila, sa pamamagitan ng ha- 
limbawa, na maglingkod sa kanilang mga kapatid. 
Ang mga anghel naman na nakita ni Juan sa pangi- 
tain ay may mga ginintuang pamigkis, na nagpapa- 
hiwatig ng isang napakahalagang paglilingkod.---Ju 
13:1-16, Apo 15:6. 

Nagsuot si Elias ng katad na sinturon (sa Heb., 
'ez0hr') na “nakabigkis sa kaniyang mga balakang,” 
gaya rin ni Juan na Tagapagbautismo (z0'ne ang sa- 
litang Gr. para sa pamigkis ni Juan).---2Ha 1:8, Mat 
3:4. 

Mga palawit at mga borlas. Inutusan ng Diyos 
ang mga Israelita na lagyan ng mga panggilid na 
palawit ang laylayan ng kanilang mga kasuutan at 
ng panaling asul ang ibabaw ng palawit. Waring 
ang mga Israelita lamang ang gumawa nito at nag- 
silbi itong isang nakikitang paalaala na ibinukod sila 
bilang isang bayang banal kay Jehova. Lagi nitong 
itatawag-pansin sa kanila na dapat nilang sundin 
ang mga utos ni Jehova. (Bil 15:38-41) Dapat ding 
lagyan ng mga borlas ang apat na dulo ng kanilang 
pananamit, na posibleng tumutukoy sa apat na dulo 
ng balabal. (Deu 22:12) Ang laylayan ng asul at 
walang-manggas na damit ng mataas na saserdote 
ay may mga palawit na salit-salit na ginintuang 
mga kampanilya at mga granadang gawa sa tela. 
--Exo 28:33, 34. 

Mga aspile. Kapag kailangang isara ang isang 
mahabang damit o ikabit ang isang paha, maaaring 
gumagamit ang mga Hebreo ng isang aspileng ko- 
dilyo. Ang mga aspileng natagpuan sa Gitnang Si- 
langan ay patulis sa isang dulo at may butas sa 
gitna na parang butas ng karayom, kung saan iki- 
nakabit ang isang panali. Para maisara ang kasuu- 
tan, itinutusok dito ang aspile at saka iniikid ang 
panali sa dalawang nakalabas na dulo ng aspile. Lu- 
militaw na noong mga ikasampung siglo B.C.E., 
isang klase ng perdible na kahawig ng makabagong 
perdible ang sinimulang gamitin sa sinaunang Is- 
rael. 

Tama at Maling Pangmalas Hinggil sa Pana- 
namit. Sinasabihan ang bayan ni Jehova na hu- 
wag labis na mabalisa tungkol sa pagkakaroon ng 
sapat na pananamit. (Mat 6:25-32) Binababalaan 


549 


naman ang babaing Kristiyano na huwag niyang 
hangarin ang mamahalin at mapagparangyang da- 
mit o istilo, kundi manamit nang mahinhin, anupat 
maayos at nagpapakita ng katinuan ng pag-iisip. Sa- 
makatuwid, dapat niyang pag-ukulan ng pansin ang 
kaniyang pananamit ngunit dapat na pangunahin 
niyang pagtuunan ng pansin ang kasuutan ng isang 
tahimik at mahinahong espiritu. (1Ti 2:9, 1Pe 3:3-5) 
Gayunman, inilarawan ng marunong na manunulat 
ng Mga Kawikaan na tinitiyak ng isang mabuting 
asawang babae na ang kaniyang pamilya ay nada- 
ramtan nang maayos, anupat masipag siyang gu- 
magawa ng mga kasuutan sa pamamagitan ng ka- 
niyang sariling mga kamay.---Kaw 31:13, 21, 24. 

Sa kabilang dako, ginamit ng maraming babae 
noong panahon ng Bibliya ang kanilang pananamit 
upang matamo ang mapag-imbot na mga layunin. 
Kaugalian ng mga babae sa paganong mga lunsod 
na kapag mabibihag na sila ng kaaway, isinusu- 
ot nila ang kanilang pinakamainam na kasuutan 
upang akitin ang mga kawal at sa gayon ay kunin 
sila ng mga ito bilang mga asawa. Ngunit sakali 
mang kunin ng isang Israelitang kawal ang isang 
babaing bihag, kailangang iwan ng babae ang kani- 
yang mga damit, na ang ilan ay maaaring nauug- 
nay sa paganong relihiyon, bago siya nito mapaka- 
salan.---Deu 21:10-13. 

Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatro- 
so at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova 
ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan 
nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang 
sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng 
mga lalaki mula sa ibang mga bansa. Ginagayakan 
din nila ang kanilang sarili noon ng mga palamuti 
ng huwad na relihiyon.---Isa 3:16-23, ihambing ang 
Kaw 7:10. 

Makasagisag na Paggamit. Sinabi ni Jehova 
na sa makasagisag na paraan ay ginagayakan niya 
ang Jerusalem ng magagandang kasuutan. Ngunit 
nagtiwala ito sa kaniyang kariktan at nakisama sa 
mga bansang pagano, anupat ginayakan nito ang 
kaniyang sarili upang maging kaakit-akit, bilang 
isang patutot.--Eze 16:10-14, tingnan din ang Eze 
23:26, 27, Jer 4:30, 31. 

Ang pananamit ay ginagamit sa maraming talata 
sa Bibliya sa makasagisag na paraan. Inilalarawan 
ni Jehova ang kaniyang sarili bilang nadaramtan ng 
dangal, karilagan, liwanag, katuwiran, sigasig, at 
paghihiganti. (Aw 93:1, 104:1, 2, Isa 59:17) Sinasa- 
bing dinaramtan niya ang kaniyang bayan ng mga 
kasuutan ng katuwiran at kaligtasan. (Aw 132:9, Isa 
61:10) Ang kaniyang mga kaaway ay daramtan ng 
kahihiyan at pagkaaba. (Aw 35:26) Inuutusan ni Pa- 
blo ang mga Kristiyano na hubarin ang kanilang lu- 
mang personalidad at damtan ang kanilang sarili ng 


DAMO 


bagong personalidad, anupat ang ilan sa mga kata- 
ngian nito ay magiliw na pagmamahal na may ha- 
bag, kabaitan, kababaan ng pag-iisip, mahabang 
pagtitiis, at, higit sa lahat, pag-ibig.---Col 3:9-14. 

Marami pang ibang makasagisag na pagtukoy sa 
pananamit ang binabanggit sa Bibliya. Kung paa- 
nong sa pamamagitan ng uniporme o pantanging 
kasuutan ay maaaring malaman kung anong orga- 
nisasyon ang kinaaaniban ng isang tao o ang kilu- 
sang sinusuportahan niya, gayundin naman, ayon 
sa makasagisag na pagkakagamit dito ng Bibliya, 
ang pananamit ay maaaring magpakilala sa isang 
tao at magpahiwatig kung ano ang kaniyang pani- 
nindigan at kung ano ang mga ginagawa niya para 
suportahan iyon, gaya halimbawa sa ilustrasyon ni 
Jesus tungkol sa kasuutang pangkasal. (Mat 22:11, 
12; tingnan ang PUTONG, PANAKIP SA ULO, SANDALYAS.) 
Sa Apocalipsis 16:14, 15, nagbababala ang Pangino- 
ong Jesu-Kristo laban sa panganib na makatulog 
ang isa sa espirituwal na paraan at mahubaran ng 
kaniyang pagkakakilanlan bilang isang tapat na sak- 
si ng tunay na Diyos. Maaari itong maging kapaha- 
pahamak sa panahong malapit na ang “digmaan ng 
dakilang araw ng Diyos na Makapangyarihan-sa- 
lahat.” 


DAMO. Alinman sa mga halaman na mula sa 
pamilyang Gramineae, ang mga damo, na kinabibi- 
langan ng mga binutil, mga halaman sa parang at 
pastulan, tubo, at kawayan. Gayunman, maging sa 
ngayon, sa karaniwang paggamit, ang siyentipikong 
klasipikasyong ito ay hindi mahigpit na sinusunod, 
at sa gayon, malamang na ang sinaunang mga He- 
breo ay wala ring kinilalang kaibahan sa pagitan ng 
tunay na mga damo at ng tulad-damong mga hala- 
man. 

Ang mga damo ay pinasibol noong ikatlong araw 
ng paglalang (Gen 1:11-13), ang mga ito ay nagsil- 
bing tuwiran at di-tuwirang pinagmumulan ng pag- 
kain ng tao at mga hayop. Gayundin, kasama ng iba 
pang mga halaman, kapag nasisikatan sila ng araw 
ay gumaganap sila ng mahalagang papel sa paglinis 
sa hangin, anupat sumasagap ng sapat na carbon 
dioxide at naglalabas naman ng sapat na oksiheno 
upang balansehin ang normal na mga pangangaila- 
ngan ng mga tao at mga hayop. Ang malawak na 
sistema ng ugat ng mga damo ay nagsisilbing pa- 
migil sa erosyon ng lupa. Angkop naman, ang damo 
ay tinukoy bilang isa sa mga paglalaan ni Jehova, 
gaya rin ng sikat ng araw at ng ulan na napakaha- 
laga sa paglago ng damo.--Aw 104:14, 147:8; Zac 
10:1, 2Sa 23:3, 4; Job 38:25-27: Mat 5:45. 

Pamilyar na pamilyar ang mga Israelita sa pagka- 
lanta ng damo sa ilalim ng matinding init ng araw 
kapag panahon ng tag-init. Kaya naman ang kaikli- 
an ng buhay ng tao ay angkop na inihahalintulad sa 


DAN 


kaiklian ng buhay ng damo at ipinakikita ang kaiba- 
han nito sa pagkawalang-hanggan ni Jehova at ng 
kaniyang “salita” o “pananalita.” (Aw 90:4-6, 103:15- 
17: Isa 40:6-8, 51:12, 1Pe 1:24, 25) Ang mga mang- 
gagawa ng kasamaan ay inihahambing din sa damo 
na madaling malanta. (Aw 37:1, 2) Ang mga napo- 
poot sa Sion, gayundin ang mga tao na malapit 
nang malupig sa digmaan, ay inihahalintulad sa 
damo na mababaw ang pagkakaugat at tumutubo 
sa mga bubong na lupa, damo na nalalanta bago 
pa man bunutin o na nasusunog sa paghihip ng 
hanging silangan.--Aw 129:5, 6; 2Ha 19:25, 26, Isa 
37:26, 27. 

Isang hula ng pagsasauli ang patiunang nagsabi 
na ang mga buto ng mga lingkod ng Diyos ay “sisi- 
bol na gaya ng murang damo,” samakatuwid nga, 
mabibigyan ng panibagong lakas.---Isa 66: 14, iham- 
bing ang Isa 58:9-11. 


DAN [Hukom]. 

1. Ang ika-5 sa 12 anak na lalaki ni Jacob, ipina- 
nganak sa Padan-aram. (Gen 35:25, 26) Si Dan ang 
panganay ng kaniyang inang si Bilha, ang alilang 
babae ng baog na amo nito na si Raquel. Si Bilha 
ay naging panghalili kay Raquel anupat naging 
isang pangalawahing asawa ni Jacob. Ito ang dahi- 
lan kung bakit kaagad na inampon ni Raquel ang 
bata at tinawag na Dan ang pangalan nito, na sina- 
sabi: “Ang Diyos ay gumanap bilang aking hukom 
... anupat binigyan niya ako ng anak.” (Gen 30:6) 
Ang pangalan ng tunay na kapatid ni Dan ay Nep- 
tali. Nang panahong lumipat si Jacob sa Ehipto, ka- 
sama ang buong sambahayan, si Dan ay mayroon 
na ring anak na nagngangalang Husim (tinatawag 
na Suham sa Bil 26:42). (Gen 46:7, 23, 26) Pagkali- 
pas ng 17 taon, nang tawagin ng mamamatay nang 
si Jacob sa kaniyang higaan ang kaniyang mga 
anak, si Dan ay mayroon nang hustong legal na ka- 
tayuan kasama ng kaniyang 11 kapatid bilang mga 
ulo ng pamilya ng 12 tribo ng Israel. Nang pagpala- 
in siya ni Jacob, sinabi nito: “Si Dan ay hahatol 
sa kaniyang bayan gaya ng isa sa mga tribo ni Isra- 
el. Si Dan nawa ay maging isang serpiyente sa tabi 
ng daan, isang may-sungay na ahas sa tabing- 
daan, na nangangagat ng mga sakong ng kabayo 
anupat nahuhulog sa likuran ang sakay niyaon. Ako 
ay maghihintay ng kaligtasan mula sa iyo, O Jeho- 
va.”--Gen 49:16-18. 

2. Isa sa mga tribo ng Israel, isinunod sa panga- 
lan ng ika-5 anak ni Jacob. Ang anak ni Dan na si 
Husim ay tinatawag ding Suham, at ang mga Suha- 
mita ang tanging pamilya na nakatala para kay 
Dan. (Bil 26:42) Nang pumasok sila sa Ehipto, si Hu- 
sim pa lamang ang anak ni Dan, ngunit pagkaraan 
ng mga dalawang siglo pagkalabas mula sa pagkaa- 
lipin, ang tribo ay mayroon nang bilang na 62,700 


550 


lalaki na 20 taong gulang at pataas. (Gen 46:23, Bil 
1:1, 38, 39) Ito ang ikalawa sa pinakamalaking tribo 
kung ibabatay sa bilang ng mga lalaking nasa edad 
nang makipagdigma. Sa ilang, ang tribo ni Dan, na 
si Ahiezer ang pinuno, ay inatasang magkampo sa 
H ng tabernakulo sa tabi ng mga tribo nina Aser at 
Neptali. Kapag lumilikas, ang tribo ay humahayo sa 
napakahalagang posisyon bilang bantay sa likuran, 
na angkop sa kanilang lakas ng loob, pagkamatapat, 
at pagkamaaasahan.---Bil 2:25-31: 10:25. 

Nang hati-hatiin ang Lupang Pangako, ang pinu- 
nong si Buki na anak ni Jogli ang kumatawan sa 
Dan, at ayon sa kinalabasan ng palabunutan, na- 
punta sa tribong ito ang isa sa pinakamaliliit na te- 
ritoryo, sa kabila ng bagay na ikalawa pa rin ito sa 
may pinakamalaking bilang. Gayunman, ang pala- 
bunot nito, ang ikapito, ay natapat sa napakatabang 
lupa, na kahangga ng mga tribo nina Juda, Efraim, 
at Benjamin, isang lupain na sumasaklaw sa mata- 
tabang libis ng Sepela hanggang sa mga kapatagan 
sa baybayin ng Mediteraneo. Ngunit dahil hindi 
pinalayas ng Dan ang mga bansang naninirahan 
doon, gaya ng iniutos ni Jehova, ang tribo ay lub- 
hang nagdusa. (Bil 26:43, 34:22: Jos 19:40-46, Huk 
1:34) Iyon ang dahilan kung bakit ang isang bahagi 
ng tribo ay lumipat sa hilagaang dulo ng Palestina 
at sinakop ang lunsod ng Lesem, o Lais, at tinawag 
itong “Dan.” (Jos 19:47, 48, Huk 18:11-31) Noong pa- 
nahong isinasagawa ng mga Danita ang bagay na 
ito, ninakaw nila sa isang lalaki na nagngangalang 
Mikas ang kaniyang inukit na imahen at itinindig 
nila iyon bilang kanilang diyos, bagaman ilang taon 
ang nakararaan ay pinili ang mga miyembro ng 
Dan upang kumatawan sa mga sumpa mula sa Bun- 
dok Ebal, kasama na rito ang, “Sumpain ang tao na 
gumagawa ng inukit na imahen o ng binubong es- 
tatuwa, isang bagay na karima-rimarim kay Jeho- 
va.” (Deu 27:13-15) Kapuna-puna na hindi kasama 
ang Dan sa mga sumuporta kay Hukom Barak laban 
sa mga hukbo ni Sisera.---Huk 5:17. 

May ilang indibiduwal mula sa tribo ni Dan na na- 
pabantog sa kasaysayan ng Bibliya. Nariyan si Oho- 
liab, anak ni Ahisamac, na binigyan ng Diyos ng ka- 
runungan upang matulungan niya si Bezalel. Isa 
siyang lalaking dalubhasa sa pagbuburda at pagha- 
habi ng mamahaling mga tela para sa mga kasang- 
kapan ng tabernakulo. (Exo 31:1-6, 35:34, 35; 38:22, 
23) Ang tapat na lingkod ni Jehova na si Samson 
ay naglingkod bilang hukom ng Israel sa loob ng 
20 taon, anupat natupad sa kaniya ang hula ni Jacob 
bago ito mamatay (“Si Dan ay hahatol sa kaniyang 
bayan") at gayundin ang hula ni Moises (“Si Dan ay 
anak ng leon”). (Gen 49:16, Deu 33:22, Huk 13:2, 24, 
25, 15:20) Nang maging hari si David, 28,600 Dani- 
ta ang kabilang sa kaniyang matapat na mga kawal. 
Nang maglaon, si Azarel na anak ni Jeroham ay bi- 


551 


nabanggit bilang punong prinsipe ng tribong iyon. 
(1Cr 12:35; 27:22) Ang ina ng “lalaking dalubhasa” 
na ipinadala ng hari ng Tiro upang tumulong kay 
Solomon sa pagtatayo ng templo ay mula sa tribo ni 
Dan.---2Cr 2:13, 14. 

3. Isang lunsod sa pinakadulong H ng Palestina. 
Bago ito nabihag ng tribo ni Dan, ito ay tinatawag 
na Lesem o Lais ng mga paganong tumatahan dito. 
(Jos 19:47: Huk 18:7, 27) Muling itinayo ng mga Da- 
nita ang winasak na lunsod at tinawag itong ‘Dan 
ayon sa pangalan ng kanilang ama, na si Dan.” (Huk 
18:28, 29) Ngunit mga apat na siglo ang kaagahan, 
ang lunsod ay tinutukoy na sa pangalang Dan sa 
ulat tungkol sa pagtugis ni Abraham kay Kedorlao- 
mer at sa mga kaalyado nito “hanggang sa Dan.” 
(Gen 14:14) Walang alinlangan na ang pangalang ito 
na Dan ay tumutukoy sa nabanggit na lugar noong 
panahon ni Abraham. Ang pagkakatugma ng sina- 
unang pangalang ito sa pangalan ng ninuno ng tri- 
bo ng Dan ay maaaring nagkataon lamang o itina- 
laga ng Diyos mismo. 

Ang pangalang Dan ay muling lumitaw sa Penta- 
teuch sa Deuteronomio 34:1, kung saan kasama ito 
sa mga dulo ng teritoryo na nakita ni Moises sa ka- 
niyang huling pagtanaw sa Lupang Pangako mula sa 
kinaroroonan niya sa Bundok Nebo. Yamang ang 
Dan ay nasa paanan ng kabundukan ng Anti-Leba- 
non (at di-kalayuan sa Bundok Hermon), maaaring 
nangangahulugan ito na ang natanaw ni Moises ay 
umabot hanggang sa kabundukang iyon. Ang pag- 
gamit dito ng pangalang Dan ay maaaring kaayon 
ng paggamit nito sa kaso ni Abraham o resulta ng 
pagsulat ni Josue sa huling bahagi ng aklat, na 


DAN 


naglalakip ng mga pangyayari pagkamatay ni Moi- 
ses. 

Ang Dan ay nasa “mababang kapatagan na nasa 
Bet-rehob,” at ang lugar na ito, na nasa H ng tubig 
ng Merom at nasa ibaba lamang ng Lebanon, ay 
isang mataba at lubhang kanais-nais na rehiyon, na 
natutubigan ding mainam. (Huk 18:28) Ipinapala- 
gay na ang lokasyon ng Dan ay ang Tell el-Qadi (Tel 
Dan), na ang pangalang Arabe ay nangangahulu- 
gang “Gulod ng Hukom,” sa gayon ay napanatili 
ang kahulugan ng “Dan” sa Hebreo. Dalawang bu- 
kal doon ang nagsasalubong at nagiging Nahr el- 
Leddan, na siyang pinakamasagana sa tubig sa mga 
batis na nagsasanib-sanib mga ilang milya mula 
roon upang maging Ilog Jordan. Ang lunsod ng Dan 
ay nasa isang mataas na gulod malapit sa timugang 
paanan ng Bundok Hermon at mula rito ay matata- 
naw ang malawak na Lunas ng Hula. Estratehiko rin 
ang lokasyon nito, yamang ito'y nasa mahalagang 
ruta ng kalakalan sa pagitan ng Tiro at Damasco. 

Ang Dan ay naging singkahulugan ng pinakadu- 
long H ng Israel gaya ng ipinakikita ng inuulit-ulit 
na pananalitang “mula sa Dan hanggang sa Beer- 
sheba.” (Huk 20:1: 1Sa 3:20, 2Sa 3:10, 1Ha 4:25, 2Cr 
30:5) Ang totoo, may iba pang mga bayan na mas 
dako pang H kaysa sa Dan, kung paanong may ilang 
bayan na mas dako pang T kaysa sa Beer-sheba, 
ngunit lumilitaw na ang Dan ay isang mahalagang 
lunsod sa H gaya rin ng Beer-sheba sa T. Dahil sa 
lokasyon nito, makatuwiran lamang na isa ito sa 
mga unang naaapektuhan kapag ang lupain ay nilu- 
lusob mula sa H, gaya noong sumalakay ang Sirya- 
nong si Ben-hadad. (1Ha 15:20, 2Cr 16:4) Walang 


ng Dan. Dito sa hilaga, malapit sa pinagmumulan ng tubig ng Jordan, 
nagtatag si Jeroboam ng ikalawang sentro ng pagsamba sa guya 


DANA 


pagsalang ipinahihiwatig ito ng makahulang mga 
pananalita ni Jeremias sa Jeremias 4:15, 8:16. Pag- 
katapos na mahati ang kaharian, naglagay si Je- 
roboam ng mga ginintuang guya sa Dan at sa 
Bethel upang hindi na pumunta sa templo sa Jeru- 
salem ang kaniyang mga sakop.--1Ha 12:28-30, 
2Ha 10:29. 


DANA. Isang lunsod na nasa bulubunduking 
pook ng Juda. (Jos 15:49) Hindi alam ang eksaktong 
lokasyon nito sa ngayon. 


DANGKAL. Isang panukat ng haba na humi- 
git-kumulang ay katumbas ng distansiya sa pagitan 
ng dulo ng hinlalaki at ng dulo ng kalingkingan ka- 
pag nakaunat ang kamay. (Exo 28:16, 39:9, 1Sa 
17:4: Eze 43:13) Ang dalawang dangkal ay katum- 
bas ng isang siko, at ang tatlong sinlapad-ng-kamay 
ay katumbas ng isang dangkal. May katibayan na 
ang siko na karaniwang ginagamit noon ng mga Is- 
raelita ay may haba na 44.5 sentimetro (17.5 pulga- 
da). (Tingnan ang Siko.) Alinsunod dito, ang isang 
dangkal ay may haba na 22.2 sentimetro (8.75 pul- 
gada). 

Nang itinatampok niya ang kadakilaan ni Jehova, 
itinanong ng propetang si Isaias: “Sino ang .. . su- 
mukat sa langit sa pamamagitan lamang ng isang 
dangkal?”--Isa 40:12. 


DANIEL [Ang Aking Hukom ay Diyos]. 

1. Ikalawang anak ni David, na ipinanganak sa 
kaniya ni Abigail sa Hebron. (1Cr 3:1) Tinatawag 
siyang Kileab sa 2 Samuel 3:3. Nang mapatay ang 
panganay, si Amnon, maaaring nadama niya na 
siya ang nakahanay na humalili kay David, ngunit 
walang binabanggit na tinangka niyang agawin ang 
pagkahari, na nagpapahiwatig na alinman sa igina- 
lang niya ang bigay-Diyos na atas ni Solomon o na 
nauna siyang mamatay sa kaniyang ama. 

2. Isang namumukod-tanging propeta ni Jehova 
mula sa tribo ni Juda. Ang manunulat ng aklat na 
nagtataglay ng kaniyang pangalan. Kaunting-kaunti 
lamang ang nalalaman tungkol sa maagang bahagi 
ng kaniyang buhay, ngunit sinabi niyang dinala siya 
sa Babilonya, malamang na bilang isang tin-edyer 
na prinsipe, kasama ng iba pang mga maharlikang 
supling at taong mahal. (Dan 1:3-6) Ito ay noong 
ikatlong taon ni Jehoiakim (bilang sakop na hari sa 
ilalim ng Babilonya), na nagsimula noong tagsibol 
ng 618 B.C.E. (Dan 1:1) Pagkatapos ng kahiya-hiyang 
kamatayan ni Jehoiakim, ang kaniyang anak na si 
Jehoiakin ay namahala nang mga ilang buwan bago 
ito sumuko. Noong maagang bahagi ng 617 B.C.E., si 
Jehoiakin at ang iba pang “mga pangunahing tao,” 
kasama ang kabataang si Daniel (2Ha 24:15), ay di- 
nala ni Nabucodonosor sa pagkabihag. 


552 


Sa Ilalim ng Pamamahala ng Babilonya. Ha- 
bang ang marami sa mga tapon ay nasa tabi ng ilog 
ng Kebar sa labas ng lunsod ng Babilonya, si Daniel 
at ang kaniyang tatlong kasamahan ay napili upang 
tumanggap ng pantanging pagsasanay sa sulat at 
wika ng mga Caldeo upang maihanda sila para sa 
paglilingkod sa pamahalaan. Alinsunod sa kaugali- 
an, binigyan sila ng mga pangalang Babilonyo, anu- 
pat ang kay Daniel ay Beltesasar, na isinunod sa pa- 
ngalan ng diyos ni Nabucodonosor. (Dan 1:7, 4:8, 
tingnan ang BEITESASAR.) Palibhasa'y ayaw niyang 
dumhan ang kaniyang sarili ng mga pagkaing iti- 
nakda, yamang maaaring kasama rito ang ilang 
pagkain na ipinagbabawal sa Kautusang Mosaiko 
o nadungisan ng mga paganong ritwal, hiniling niya 
na mga gulay at tubig lamang ang ilaan sa kanila. 
Binigyan sila ng Diyos na Jehova ng “kaalaman at 
kaunawaan sa lahat ng sulat at karunungan, at si 
Daniel man ay nagkaroon ng unawa sa lahat ng uri 
ng pangitain at panaginip.” (Dan 1:17) Nang suriin 
sila ng hari sa pagwawakas ng tatlong taon, sila ay 
nasumpungang ‘mas magaling nang sampung ulit 
kaysa sa lahat ng mga mahikong saserdote at mga 
salamangkero na nasa kaniyang buong kaharian." 
--Dan 1:20. 

Si Daniel ay nanatili sa paglilingkod sa korte 
hanggang sa pagbagsak ng Babilonya. Sa Daniel ka- 
banata 1, talata 19, binabanggit na ang kaniyang 
tatlong kasamahan din ay "nanatiling nakatayo sa 
harap ng hari” (ng Babilonya). Hindi binabanggit 
kung buhay pa sila at hawak pa nila ang posisyong 
ito noong bumagsak ang Babilonya, ngunit totoo ito 
sa kaso ni Daniel. Pagkatapos, naglingkod siya sa 
korte ng Persia hanggang noong ikatlong taon ni 
Ciro o lampas pa rito.---Dan 10:1. 

Mga panaginip ni Nabucodonosor. Noong 
ikalawang taon ni Nabucodonosor (malamang 
na nagsimula sa pagbagsak ng Jerusalem noong 
607 B.C.E.), nagkaroon siya ng isang panaginip na 
Tumigalig sa kaniyang espiritu.” Palibhasa'y hindi 
iyon maisiwalat ng lahat ng marurunong na tao, 
pumaroon si Daniel sa harap ng hari at hindi la- 
mang niya sinabi sa hari ang panaginip, sa pa- 
mamagitan ng pagsisiwalat mula sa Diyos, kundi 
binigyang-kahulugan pa niya iyon, sa gayon ay 
nailigtas niya ang kaniyang sarili at ang iba pang 
marurunong na tao upang hindi sila maipapatay. 
Ito ang nag-udyok kay Nabucodonosor na si Daniel 
ay gawing “tagapamahala sa buong nasasakupang 
distrito ng Babilonya at punong prepekto sa lahat 
ng marurunong na tao ng Babilonya.” (Dan 2:48) 
Ang kaniyang tatlong kasamahan ay tumanggap 
ng matataas na posisyon sa labas ng korte, saman- 
talang si Daniel naman ay naglingkod sa korte ng 
hari. 


553 


Hindi matiyak kung bakit hindi nasangkot si Da- 
niel sa usapin ng katapatan na napaharap sa ka- 
niyang mga kasamahan, sina Sadrac, Mesac, at 
Abednego, nang utusan ang mga ito na sambahin 
ang ginintuang imahen na itinayo sa Kapatagan ng 
Dura. (Dan 3) Walang sinasabi ang Bibliya tungkol 
sa bagay na ito. Ang landasin ni Daniel sa pasimu- 
la gayundin ang kaniyang pagkamatapat sa Diyos 
nang dakong huli maging sa bingit ng kamatayan, 
gaya ng inilarawan sa kabanata 6, ay lubos na nag- 
bibigay-katiyakan sa atin na kung naroon siya at 
anuman ang naging mga kalagayan, si Daniel ay 
hindi makikipagkompromiso sa pamamagitan ng 
pagyukod sa harap ng imahen. Gayundin, ipinaha- 
hayag ng Salita ni Jehova ang Kaniyang pagsang- 
ayon kay Daniel bilang isa na ganap na matapat, 
anupat itinala ito kasama nina Noe at Job.---Eze 14: 
14, 20; Mat 24:15: Heb 11:32, 33. 

Nang maglaon ay binigyang-kahulugan ni Daniel 
ang panaginip ni Nabucodonosor may kinalaman sa 
pagkalaki-laking punungkahoy na pinutol at saka 
hinayaang muling sumibol, anupat sinabing kuma- 
katawan iyon sa dakilang monarka mismo ng Babi- 
lonya (sa unang katuparan ng hula). (Dan 4:20-22) 
Si Nabucodonosor ay mababaliw sa loob ng pitong 
taon at pagkatapos ay mababalik sa kaniya ang ka- 
niyang katinuan at ang kaniyang kaharian. Pinato- 
tohanan ni Nabucodonosor na natupad sa kaniya 
ang panaginip na nanggaling sa Diyos, sapagkat mi- 
narapat niyang ihayag ang pangyayari sa buong ka- 
harian.--Dan 4:1, 2. 

Mga pangitain. Noong una at ikatlong mga 
taon ni Belsasar, tumanggap si Daniel ng dalawang 
pangitain (Dan kab 7, 8) na doon ay kinakatawan ng 
iba't ibang hayop ang sunud-sunod na mga kapang- 
yarihang pandaigdig, anupat umaabot sa panahon 
na ang mga ito ay puwersahang lalansagin at ang 
makalangit na pamamahala ay ibibigay sa “isang 
gaya ng anak ng tao.” (Dan 7:11-14) Hindi matiyak 
kung si Daniel ay aktuwal na nasa Susan nang tang- 
gapin niya ang pangitaing nakaulat sa kabanata 8 
o kung nakita niya roon ang kaniyang sarili sa pa- 
ngitain. Lumilitaw na sa loob ng maraming taon 
pagkamatay ni Nabucodonosor, bihira na lamang 
gamitin si Daniel bilang tagapayo, kung ginamit 
man siya, anupat kinailangan pa siyang banggitin 
ng reyna (malamang na ang inang reyna) kay Bel- 
sasar nang walang sinuman sa marurunong na 
tao ang makapagbigay-kahulugan sa nakatatakot na 
sulat-kamay sa pader ng palasyo noong panahon ng 
magulo at mapamusong na kapistahan ni Belsasar. 
Gaya ng ipinangako, “inihayag nila may kinalaman 
[kay Daniel] na siya ang magiging ikatlong tagapa- 
mahala sa kaharian,” anupat si Nabonido ang unang 
tagapamahala at ang kaniyang anak na si Belsasar 


DANIEL 


ang ikalawa. Nang gabi ring iyon ay bumagsak ang 
lunsod sa mga Medo at mga Persiano, at si Belsasar 
ay pinatay.---Dan 5:1, 10-31. 

Sa Ilalim ng Pamamahala ng Medo-Persia. 
Noong panahon ng paghahari ni Dario na Medo, si 
Daniel ang isa sa tatlong matataas na opisyal na ina- 
tasang mangasiwa sa 120 satrapa na mamamahala 
sa kaharian. Palibhasa'y napakahusay sa pagliling- 
kod sa pamahalaan dahil sa tulong ng Diyos, bina- 
lak ng hari na itaas si Daniel sa buong kaharian. 
Gayunman, udyok ng inggit at paninibugho, nagpa- 
kana ang iba pang mga opisyal na ipapatay siya. Hi- 
nikayat nilang magpalabas ang hari ng isang kautu- 
san na may kaugnayan sa pagsamba ni Daniel sa 
Diyos, sapagkat maliban dito ay wala silang maki- 
tang anumang pagkakamali sa kaniya. Atubiling 
kumilos ang hari upang ipatupad ang kautusan, na 
ayon sa kaugalian ay hindi maaaring baguhin, at 
ipinahagis niya si Daniel sa yungib ng mga leon. 
Dahil sa matatag na katapatan at pananampalataya 
ni Daniel, isinugo ni Jehova ang Kaniyang anghel 
upang iligtas ito mula sa bibig ng mga leon. Pagka- 
tapos ay hinatulan ni Dario ang mga nagsabuwatan 
at iniutos niyang ipapatay sila sa mismong mga 
leong iyon.---Dan 6. 

Noong unang taon ni Dario, napag-unawa ni Da- 
niel na malapit nang magwakas ang 70-taong pag- 
katiwangwang ng Jerusalem, batay sa mga isinulat 
ni Jeremias. (Jer 25:11, 12) Mapagpakumbabang ki- 
nilala ni Daniel ang mga kasalanan ng kaniyang ba- 
yan at ipinanalangin kay Jehova na pasinagin ang 
Kaniyang mukha sa nakatiwangwang na santuwar- 
yo sa Jerusalem. (Dan 9:1, 2, 17) Pinagkalooban siya 
ng isang pagsisiwalat sa pamamagitan ni Gabriel, 
na nagbigay sa kaniya ng hula tungkol sa 70 san- 
linggo, na tumuturo sa taon ng pagdating ng Mesi- 
yas. Nabuhay pa si Daniel upang makita ang pagba- 
balik ng mga Judio sa ilalim ni Zerubabel noong 
537 B.C.E., ngunit hindi binanggit na sumama siya 
sa kanila. Noong ikatlong taon ni Ciro (536 B.C.E.), si 
Daniel ay binigyan ng isang pangitain sa pamama- 
gitan ng isang anghel, na kinailangan pang ma- 
kipaglaban sa prinsipe ng Persia upang makada- 
law kay Daniel. Isiniwalat ng anghel kung ano ang 
“mangyayari sa bayan ni Daniel sa huling bahagi ng 
mga araw, sapagkat iyon ay isang pangitain na ukol 
pa sa mga araw na darating.” (Dan 10:14) Pasimula 
sa mga hari ng Persia, iniulat niya ang kasaysayan 
bago pa man ito mangyari. Isiniwalat ng hula na 
magiging prominente sa tanawin ng daigdig ang 
dalawang pangunahin at magkalabang pulitikal na 
kapangyarihan, tinaguriang “hari ng hilaga" at “hari 
ng timog,” anupat magpapatuloy ang situwasyong 
ito hanggang sa pagtayo ni Miguel, na susundan ng 
isang panahon ng matinding kabagabagan.---Dan 
kab 11, 12. 


DANIEL, AKLAT NG 


Maaaring hindi na rin nagtagal ang buhay ni Da- 
niel pagkatapos ng ikatlong taon ni Ciro. Kung siya 
ay tin-edyer nang panahong dalhin siya sa Babilo- 
nya noong 617 B.C.E., maaaring halos 100 taóng gu- 
lang na siya nang tanggapin niya ang pangitaing 
iyon na nakaulat sa mga kabanata 10 hanggang 12. 
Ang pananalita ng anghel kay Daniel na, “Ikaw na- 
man, yumaon ka patungo sa kawakasan: at magpa- 
pahinga ka, ngunit tatayo ka para sa iyong kahi- 
natnan sa kawakasan ng mga araw,” ay waring 
nagpapahiwatig na malapit nang magwakas ang ka- 
niyang buhay, ngunit tinitiyak naman nito na bubu- 
hayin siyang muli.---Dan 12: 13. 

Ang Pagiging Manunulat ni Daniel. Si Da- 
niel ay binanggit ni Kristo (Mat 24:15) at tinukoy sa 
Hebreo 11:33. Hindi makapagharap ng nakakukum- 
binsing ebidensiya ang mga kritiko na isa o higit 
pang manunulat noong panahon ng mga Macabeo 
ang sumulat ng kabuuan o ng ilang bahagi ng kano- 
nikal na aklat ng Daniel. Gayunman, ang tatlong 
bahaging idinagdag na tinawag na “Ang Awit ng 
Tatlong Batang Banal,” “Si Susana at ang Matatan- 
da,” at “Ang Pagkapuksa ni Bel at ng Dragon” ay 
Apokripal at isinulat ng ibang tao nang dakong huli. 
Ang mga ito at ang iba pang mga akda na diuma- 
no'y isinulat ni Daniel o naghaharap ng kakatwang 
mga gawa o mga turo niya ay higit na maituturing 
na pabula at hindi mapananaligan, anupat tungkol 
lamang ang mga ito sa kadakilaan ni Daniel.---Ting- 
nan ang APCKRIPA, gayundin ang DANIEL, AKLAT NG. 

3. Isang saserdote na mula sa Levitang sambaha- 
yan ni Itamar na sumama kay Ezra patungong Je- 
rusalem noong 468 B.C.E. (Ezr 8:2) Posibleng ang 
saserdote ring ito o ang kaniyang inapo ang lumag- 
da sa kontrata ng pagtatapat noong panahong si Ne- 
hemias ang gobernador (Ne 10:6), ngunit hindi siya 
ang propetang si Daniel, na mula sa tribo ni Juda. 
--Dan 1:6. 


DANIEL, AKLAT NG. Isang makahulang ak- 
lat na sa Bibliyang Tagalog ay isinasama sa mga pa- 
ngunahing propeta, anupat ito'y kasunod mismo ng 
Ezekiel. Ganito ang pagkakaayos sa Griegong Sep- 
tuagint at Latin na Vulgate. Sa Hebreong kanon, ang 
Daniel ay isinasama sa “Mga Akda” o “Hagiogra- 
pha.” 

Manunulat. Malinaw na ipinakikita ng mis- 
mong aklat na ang manunulat nito ay si Daniel. Ini- 
uulat nito: “Nang unang taon ni Belsasar na hari ng 
Babilonya, si Daniel ay nakakita ng isang panaginip 
at ng mga pangitain ng kaniyang ulo sa kaniyang 
higaan. Sa pagkakataong iyon ay isinulat niya ang 
panaginip. Ang buong ulat ng mga bagay ay isina- 
laysay niya.” (Dan 7:1) Ipinakikita rin ng pagkaka- 
sulat ng mga kabanata 7 hanggang 12 sa unang pa- 
nauhan na si Daniel ang sumulat nito. 


554 


Ang mga kabanata 1 hanggang 6 ay isinulat sa 
ikatlong panauhan, ngunit hindi ito katibayan na 
hindi si Daniel ang sumulat ng aklat. Lumagay siya 
sa posisyon ng isang nagmamasid na nag-uulat 
kung ano ang nangyayari sa kaniyang sarili at sa 
iba. Malimit itong gawin ng isa pang manunulat 
ng Bibliya, si Jeremias. (Tingnan ang Jer 20:1-6, 
21:1-3, at mga kab 26, 36.) Sumulat din si Jeremias 
sa unang panauhan.---Jer 1, 13, 15, 18; tingnan ang 
DANIEL Blg. 2. 

Tagpo at Panahon ng Pagsulat. Ang tagpo 
ng aklat ay sa Babilonya, anupat ang isa sa mga pa- 
ngitain ay naganap sa Susan sa tabi ng ilog ng Ulai. 
Hindi malinaw kung aktuwal na nasa Susan noon si 
Daniel o nakarating lamang siya roon sa pamamagi- 
tan ng pangitain. Natapos ang pagsulat noong mga 
536 B.C.E., at ang aklat ay sumasaklaw sa yugto 
mula 618 hanggang mga 536 B.C.E.--Dan 8:1, 2. 

Autentisidad. Kinukuwestiyon ng ilang kritiko 
ang autentisidad ng Daniel, anupat nanghahawakan 
sila sa pangmalas ng isang ikatlong-siglong pa- 
ganong pilosopo at kaaway ng Kristiyanismo, si 
Porphyry, na naggiit na ang aklat ng Daniel ay 
panghuhuwad ng isang Palestinong Judio noong 
panahon ni Antiochus Epiphanes. Ayon sa teori- 
ya niya, ang manghuhuwad na ito ay nagtala ng 
nakaraang mga pangyayari at pinalitaw nito na 
mga hula ang mga iyon. Gayunman, ang pagiging 
tunay ng aklat ng Daniel ay hindi kailanman seryo- 
song kinuwestiyon noong panahong iyon hanggang 
noong maagang bahagi ng ika-18 siglo. Ang pag- 
tanggap ni Jesu-Kristo mismo sa hula ni Daniel ang 
mas mahalagang katibayan ng autentisidad nito. 
--Mat 24:15, Dan 11:31. 

Makasaysayan. May ilang manuskrito ng mga 
bahagi ng aklat ng Daniel na natagpuan sa mga yu- 
ngib ng Dagat na Patay. Ang pinakamaagang ma- 
nuskrito ay mula noong unang kalahatian ng unang 
siglo B.C.E.: ang aklat ng Daniel ay tinatanggap na 
noong panahong iyon bilang bahagi ng Kasulatan at 
kilalang-kilala ng mga Judio anupat marami nang 
kopya nito ang nagawa. Ang pagkilala rito noong 
panahong iyon bilang isang kanonikal na aklat ay 
sinusuportahan ng manunulat ng Apokripal ngunit 
makasaysayang aklat ng Unang Macabeo (2:59, 60), 
kung saan binanggit niya na iniligtas si Daniel mula 
sa lungga ng mga leon at ang tatlong Hebreo na- 
man mula sa maapoy na hurno. 

Mayroon din tayong patotoo mula sa Judiong is- 
toryador na si Josephus, na nagsabing ang mga hula 
ni Daniel ay ipinakita kay Alejandrong Dakila nang 
pumasok ito sa Jerusalem. Nangyari iyon noong 
mga 332 B.C.E., mahigit 150 taon bago ang yugtong 
Macabeo. Sinabi ni Josephus tungkol sa pangyaya- 
ring iyon: “Nang ipakita sa kaniya ang aklat ni Da- 
niel, kung saan ipinahayag nito na isa sa mga Griego 


555 


DANIEL, AKLAT NG 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG DANIEL 


Mga hula may kinalaman sa pagbangon at pagbagsak ng mga 
pamahalaan ng tao mula sa sinaunang Babilonya hanggang 
sa durugin ng Kaharian ng Diyos ang lahat ng iyon at ha- 
wakan nito ang pandaigdig na pamamahala 


Isinulat ni Daniel, na nasa Babilonya mula 617 B.C.E. hanggang 


sa makabalik sa Jerusalem ang mga Judiong tapon noong 
537 B.C.E. 


Noong sila'y mga tapon sa Babilonya, si Daniel at ang 
kaniyang tatlong kasamahan ay nagpakita ng kata- 
patan kay Jehova 
Samantalang inihahanda para sa paglilingkod sa korte ni Na- 

bucodonosor, umiwas sila sa kaniyang alak at masasarap 
na pagkain: pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at 
kaunawaan (1:1-21) 


Sina Sadrac, Mesac, at Abednego ay tumangging makibahagi 
sa pagsamba sa dambuhalang imahen ni Nabucodonosor: 
matatag nilang sinabi sa galit na hari na hindi nila sasam- 
bahin ang kaniyang mga diyos, iniutos niyang igapos sila 
at ihagis sa pagkainit-init na hurno, iniligtas sila ng anghel 
nang walang pinsala (3:1-30) 

Ang naninibughong mga opisyal ay nagpakana laban kay Da- 
niel, sa kabila ng pagbabawal, patuloy siyang nanalangin 
sa kaniyang Diyos at hindi niya sinikap na itago ang bagay 
na ito, inihagis siya sa yungib ng mga leon: iniligtas siya 
ng anghel nang walang anumang pinsala (6:1-28) 

Ang makahulang mga panaginip at mga pangitain ay 
tumuro sa Kaharian ng Diyos sa mga kamay ng ka- 
niyang Mesiyas 
Ang pagkalaki-laking imahen na dinurog ng batong natibag 

sa isang bundok nang hindi sa pamamagitan ng mga ka- 
may: ang imahen ay lumalarawan sa sunud-sunod na mga 
kapangyarihang pandaigdig na nagsimula sa Babilonya at 
magtatapos kapag ang lahat ng iyon ay dinurog at hinalin- 
han ng Kaharian ng Diyos (2:1-49) 


ang wawasak sa imperyo ng mga Persiano, ipinala- 
gay niyang siya ang tinutukoy.” (Jewish Antiquities, 
XI, 337 [viii, 5]) Ipinakikita rin sa kasaysayan na pi- 
nagkalooban ni Alejandro ng malalaking pabor ang 
mga Judio, at pinaniniwalaang ito'y dahil sa sinabi 
ni Daniel sa hula tungkol sa kaniya. 

Wika. Ang Daniel 1:1-2:4a at 8:1-12:13 ay isi- 
nulat sa Hebreo, samantalang ang Daniel 2:4b-7:28 
naman ay isinulat sa Aramaiko. May kinalaman sa 
bokabularyong ginamit sa bahaging Aramaiko ng 
Daniel, ang The International Standard Bible Ency- 
clopedia (Tomo 1, p. 860) ay nagsabi: “Kapag sinuri 
ang bokabularyong Aramaiko ng Daniel, ang siyam- 
napung porsiyento nito ay kaagad na makikilalang 
katulad niyaong sa Kanlurang Semitikong mga ins- 
kripsiyon, o sa mga papiro na mula sa ika-5 siglo B.c. 
o mas maaga pa. Ang natitirang mga salita naman 
ay masusumpungan sa mga rekord na gaya niyaong 
mga nasa wikang Aramaiko ng Nabatea o ng Palmy- 
ra, na mas huli kaysa sa ika-5 siglo B.C. Bagaman po- 


Isang pagkalaki-laking punungkahoy ang pinutol at binigki- 
san sa loob ng pitong panahon: unang natupad nang ang 
hari ay mabaliw at mamuhay na parang hayop sa loob ng 
pitong taon, hanggang sa makilala niya na ang Kataas-taa- 
san ay Tagapamahala sa kaharian ng mga tao at na ibi- 
bigay Niya ang pamamahala sa isa na Kaniyang pipiliin 
(4:1-37) 

May sulat-kamay na lumitaw sa pader nang gamitin ni Bel- 
sasar ang mga sisidlan mula sa templo ni Jehova upang 
parangalan ang kaniyang mga idolong diyos: ipinatawag si 
Daniel, walang-takot niyang sinaway ang hari, ipinaliwanag 
niya ang sulat, anupat sinabi sa hari na ang kaharian nito 
ay ibinigay sa mga Medo at mga Persiano (5:1-31) 

Ang sunud-sunod na mga kapangyarihang pandaigdig ay ini- 
larawan ng leon, oso, leopardo, at ng isang nakatatakot na 
hayop na may sampung sungay, gayundin ng isang mali- 
it na sungay mula sa ulo ng huling nabanggit na hayop, 
pagkatapos, ang pamamahala sa lahat ng mga bayan ay 
ibinigay ng Sinauna sa mga Araw sa isang gaya ng anak 
ng tao (7:1-28) 

Ang mga kapangyarihang pandaigdig na hahalili sa Babilonya 
ay kinatawanan ng isang barakong tupa, isang lalaking 
kambing, at isang maliit na sungay, sinalansang ng maliit 
na sungay ang Prinsipe ng hukbo ng langit, pagkatapos 
ay nawasak ito nang hindi sa pamamagitan ng kamay 
(8:1-27) 

Ang pitumpung sanlinggo (ng mga taon), pagkatapos ng 
7 + 62 sanlinggo, ang Mesiyas ay lilitaw at sa kalaunan 
ay kikitlin, ang tipan (Abrahamiko) ay pananatilihing may 
bisa para lamang sa mga Judio sa loob ng isang sanlinggo 
(9:1-27) 

Ang labanan sa pagitan ng hari ng hilaga at hari ng timog, 
ang pagtayo ni Miguel bilang tagapagligtas, at ang mga 
pangyayaring kasunod nito (10:1-12:13) 


sible na ang gayong mga salita ay biglang lumitaw 
pagkaraan ng ika-5 siglo B.C., posible rin na sinasa- 
lita na ang mga ito noong ikalimang siglo B.C. ngu- 
nit hindi ginagamit sa pagsulat. Gayunman, ang pi- 
nakaposibleng paliwanag kung bakit hindi matukoy 
ang pinagmulan ng sampung porsiyento ay dahil 
kulang ang nalalaman natin sa kasalukuyan tungkol 
sa gayong wika, na maaasahan nating mapupunan 
sa paglipas ng panahon.”--Inedit ni G. Bromiley, 
1979. 

May ilang diumano'y mga salitang Persiano sa Da- 
niel, ngunit hindi naman iyan kataka-taka dahil nag- 
karoon ng malimit na pakikipag-ugnayan ang mga 
Judio sa mga Babilonyo, mga Medo, mga Persiano, at 
sa iba pa. Bukod diyan, ang karamihan sa mga sali- 
tang banyaga na ginamit ni Daniel ay mga pangalan 
ng mga opisyal, mga bahagi ng pananamit, legal na 
mga termino, at iba pang gaya nito, na sa Hebreo 
o Aramaiko ng panahong iyon ay walang angkop na 
katumbas na termino. Sumulat si Daniel para sa 


DANITA, MGA 


kaniyang bayan na ang kalakhang bahagi ay nasa 
Babilonia, at marami ang nakapangalat sa ibang 
mga lugar noong panahong iyon. Kaya naman su- 
mulat siya sa wika na maiintindihan nila. 

Doktrina. Tumututol ang ilang kritiko dahil ipi- 
nahihiwatig sa Daniel ang pagkabuhay-muli. (Dan 
12:13) Ipinapalagay nila na isa itong doktrina na na- 
buo nang bandang huli o kinuha sa isang paniniwa- 
lang pagano, ngunit ang pagtukoy sa Daniel ay ka- 
ayon ng iba pang bahagi ng Hebreong Kasulatan, 
na naglalaman ng mga kapahayagan ng paniniwa- 
la sa isang pagkabuhay-muli. (Job 14:13, 15, Aw 
16:10) Mayroon ding aktuwal na mga kaso ng pag- 
kabuhay-muli. (1Ha 17:21, 22, 2Ha 4:22-37, 13:20, 
21) At mismong ang apostol na si Pablo ang bu- 
manggit na si Abraham ay nanampalataya na iba- 
bangon ang mga patay (Heb 11:17-19) at na ang iba 
pang tapat na mga lingkod ng Diyos noong sinau- 
nang panahon ay umasa sa pagkabuhay-muli. (Heb 
11:13, 35-40, Ro 4:16, 17) Si Jesus mismo ay nagsa- 
bi: “Ngunit ang tungkol sa pagbabangon sa mga pa- 
tay ay ibinunyag din naman ni Moises, sa ulat tung- 
kol sa tinikang-palumpong, nang tawagin niya si 
Jehova na “ang Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac 
at Diyos ni Jacob.” ”--Luc 20:37. 

Yamang inaangkin ng ilan na ang aklat ay hindi 
naman talaga makahula kundi isinulat pagkatapos 
ng mga pangyayari, kakailanganin nilang iusod ang 
panahon ng pagsulat ng aklat nang lampas pa sa 
mga araw ng ministeryo ni Jesus sa lupa, sapagkat 
ang ikasiyam na kabanata ay maliwanag na nagla- 
laman ng isang hula tungkol sa paglitaw at hain ng 
Mesiyas. (Dan 9:25-27) Gayundin, ang hula ay nag- 
papatuloy pa at naglalahad sa kasaysayan ng mga 
kaharian na mamamahala hanggang sa “panahon 
ng kawakasan,” kung kailan ang mga ito ay pupuk- 
sain ng Kaharian ng Diyos sa mga kamay ng kani- 
yang Mesiyas.---Dan 7:9-14, 25-27: 2:44: 11:35, 40. 

Kahalagahan ng Aklat. Namumukod-tangi 
ang pag-uulat ni Daniel tungkol sa makahulang 
mga yugto ng panahon: Ang 69 na sanlinggo (ng 
mga taon) mula nang ibigay ang utos na muling ita- 
yo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesi- 
yas, ang mga pangyayaring magaganap sa loob ng 
ika-70 sanlinggo, at ang pagkawasak ng Jerusalem 
di-katagalan pagkatapos ng mga iyon (Dan 9:24- 
27), ang “pitong panahon,” na tinawag ni Jesus na 
“ang mga takdang panahon ng mga bansa" at ipina- 
hiwatig niyang nagpapatuloy pa noong panahong 
narito siya sa lupa, anupat matatapos sa mas dakong 
huli pa (Dan 4:25, Luc 21:24), ang mga yugto ng 
1,290, 1,335, at 2,300 araw, at ang “isang tak- 
dang panahon, mga takdang panahon at kalahati.” 
Ang lahat ng mga hulang ito tungkol sa panahon ay 
mahalaga upang maunawaan ang mga pakikitungo 


556 


ng Diyos sa kaniyang bayan.--Dan 12:7, 11, 12, 
8:14, tingnan ang PITUMPUNG SANLINGGO, TAKDANG 
PANAHON NG MGA BANSA, MGA. 

Nagbibigay rin si Daniel ng mga detalye hinggil 
sa pagbangon at pagbagsak ng mga kapangyari- 
hang pandaigdig mula sa panahon ng sinaunang 
Babilonya hanggang sa panahong lilipulin na ng Ka- 
harian ng Diyos ang mga ito magpakailanman. Iti- 
natawag-pansin ng hula ang Kaharian ng Diyos, na 
nasa mga kamay ng kaniyang inatasang Hari at ng 
kasama nito na “mga banal,” bilang ang pamahala- 
an na mananatili magpakailanman, sa ikapagpapala 
ng lahat ng naglilingkod sa Diyos.---Dan 2:44, 7:13, 
14, 27. 

Ang kinasihang pakahulugan ng anghel sa hula 
may kinalaman sa mga hayop bilang kumakatawan 
sa mga kapangyarihang pandaigdig (Dan 7:3-7, 17, 
23, 8:20, 21) ay napakalaking tulong upang mauna- 
waan ang isinasagisag ng mga hayop sa Apocalip- 
sis.--Apo 13:1-18, tingnan ang HAYOP, MAKASAGISAG 
NA MGA. 

Ang rekord ni Daniel hinggil sa pagliligtas sa 
kaniyang tatlong kasamahan mula sa maapoy na 
hurno dahil sa pagtangging yumukod sa harap 
ng malaking ginintuang imahen ni Nabucodonosor 
(Dan 3) ay isang ulat kung paano legal na itinatag 
ang karapatan ng mga mananamba ni Jehova na 
magbigay sa Kaniya ng bukod-tanging debosyon, 
sa lupaing nasasakupan ng unang kapangyarihang 
pandaigdig noong “panahong Gentil.” Tinutulungan 
din nito ang mga Kristiyano na maunawaan na ang 
kanilang pagpapasakop sa nakatataas na mga awto- 
ridad, gaya ng binabanggit sa Roma 13:1, ay may 
pasubali, kaayon ng mga pagkilos ng mga apostol sa 
Gawa 4:19, 20 at 5:29. Pinatitibay nito ang mga 
Kristiyano na manatiling neutral may kaugnayan 
sa mga gawain ng mga bansa, anupat isinisiwalat 
na ang kanilang neutralidad ay maaaring magdulot 
sa kanila ng suliranin, ngunit iligtas man sila ng 
Diyos sa pagkakataong iyon, o ipahintulot na pata- 
yin sila dahil sa kanilang katapatan, dapat silang 
manindigan na ang Diyos na Jehova lamang ang 
sambahin at paglingkuran.---Dan 3:16-18. 


DANITA, MGA. 


DAN-JAAN. Isang lugar na minsan lamang 
binanggit sa Kasulatan. Ito ay nasa rutang ti- 
nahak ni Joab noong kinukuha niya ang sensus 
na ipinag-utos ni David. (2Sa 24:1-6) Batay sa 
ibinigay na paglalarawan, waring ito ay nasa pi- 
nakadulong H ng Israel, yamang binanggit na si- 
la'y “nagpatuloy hanggang sa Dan-jaan at lumibot 
hanggang sa Sidon.” Ipinaaalaala ng pagkakabang- 
git sa Beer-sheba sa sumunod na talata (2Sa 24:7) 
ang karaniwang pananalitang “mula sa Beer-sheba 


Tingnan ang DAN Blg. 2. 


557 


hanggang sa Dan,” na ginamit ni David nang tagu- 
bilinan niya si Joab tungkol sa sensus. (1Cr 21:2) 
Dahil dito, ang Dan-jaan ay maaaring tumutukoy sa 
lunsod ng Dan o sa isang karatig-pook ng lunsod na 
iyon sa hilaga.--Ihambing ang Huk 18:28, 29, kung 
saan magkasama ring binanggit ang Dan at Sidon, 
tingnan din ang DAN Blg. 3. 


DARA, DARDA. [Isang inapo ni Juda sa pa- 
mamagitan ni Zera. (1Cr 2:4, 6) Bagaman mayroon 
siyang malaking karunungan, hindi pa rin iyon ka- 
pantay ng kay Solomon.--1Ha 4:31, tingnan ang 
MAHOL. 


DARAS. Ito ang salin ng salitang Hebreo na 
ma-tatsadh (sa Ingles, billhook), tumutukoy sa isang 
kasangkapan na ginagamit noon bilang panghubog 
ng kahoy, at kahit ng bakal. (Jer 10:3, Isa 44:12) 
Ang salitang-ugat na itinuturing na pinaghangu- 
an ng terminong Hebreong ito ay iniuugnay sa 
mga salita sa kaugnay na mga wika na nanganga- 
hulugang “gapasin,” “putulin.” Dahil dito, binibig- 
yang-katuturan nina Koehler at Baumgartner ang 
ma-'atsadh' bilang “daras.” (Lexicon in Veteris Testa- 
menti Libros, Leiden, 1958, p. 550) Ang makaba- 
gong daras ay binubuo ng isang hawakan at ng 
isang talim na hugis-pangawit ang dulo. Gayun- 
man, ipinapalagay ng iba na ang ma-atsadh' ay tu- 
mutukoy sa isang uri ng palakol, yamang ganito 
ang kahulugan nito sa Hebreo nitong bandang huli, 
at iminumungkahi nila na maaaring tumutukoy ito 
sa isang adz. 


Gintong darik 


DARIK. Isang Persianong baryang ginto na tu- 
mitimbang nang 8.4 g (0.27 onsa t) at sa kasaluku- 
yan ay nagkakahalaga ng $94.50. Ang harap na pa- 
nig ng isang darik na ginamit sa loob ng dalawang 
siglo pasimula noong huling bahagi ng ikaanim na 
siglo B.C.E. ay may wangis ng isang hari na nakalu- 


DARIO 


hod ang isang tuhod samantalang hawak ang isang 
sibat sa kanang kamay at isang busog sa kaliwa. Sa 
kabilang panig naman ay makikita ang biluhabang 
marka na itinatak sa barya nang timbrihan ito. Sa 
1 Cronica 29:7, ang isa sa mga halaga ng kontribu- 
syon para sa templo noong naghahari si David ay 
may yunit na darik, bagaman hindi kilala noong pa- 
nahon ni David ang Persianong darik. Maliwanag na 
itinala ng manunulat ng Cronica ang orihinal na ha- 
laga gamit ang mga terminong pangkaraniwan at 
pamilyar sa kaniyang mga mambabasa.—Ezr 8:27. 


DARIO. Sa ulat ng Bibliya, ang pangalang ito 
ay ginagamit upang tumukoy sa tatlong hari, ang 
isa ay Medo, ang dalawa ay Persiano. Ipinapalagay 
ng ilan na posibleng ang “Dario,” partikular na sa 
kaso ni Dario na Medo, ay isang titulo o pangalan bi- 
lang hari sa halip na isang personal na pangalan. 

1. Si Dario na Medo, na humalili sa kaharian ng 
Caldeong hari na si Belsasar pagkatapos na masakop 
ng mga hukbo ni Ciro na Persiano ang Babilonya, 
anupat noon ay mga 62 taong gulang na si Dario. 
(Dan 5:30, 31) Ipinakikilala rin siya bilang “anak ni 
Ahasuero na mula sa binhi ng mga Medo.”---Dan 
9:1. 

Sa pagganap sa tungkulin niya bilang administra- 
dor, si Dario ay nag-atas ng 120 satrapa upang mag- 
lingkod sa buong kaharian, at nag-atas din siya ng 
tatlong matataas na opisyal na mangangasiwa na- 
man sa mga satrapa para sa mga kapakanan ng 
hari. Maaaring ang kaayusang ito ay pangunahin 
nang nauugnay sa pananalapi, sapagkat ang isa sa 
mga pangunahing tungkulin ng mga satrapa ay ang 
paglikom ng mga kita sa buwis at mga tributo para 
sa maharlikang kabang-yaman. (Ihambing ang Ezr 
4:13.) Ang isang miyembro ng tatlong matataas na 
opisyal na inatasan ay si Daniel, na nang makita ni 
Dario na mas mahusay ito kaysa sa ibang mga opi- 
syal at mga satrapa ay pinag-isipan niyang gawing 
punong ministro. Maliwanag na dahil sa inggit, at 
marahil ay dahil din sa hinanakit kay Daniel sapag- 
kat tiyak na hindi sila makagawa ng katiwalian at 
pandaraya dahil tapat si Daniel, ang dalawa pang 
matataas na opisyal, kasabuwat ang mga satrapa, 
ay nagpakana ng isang legal na bitag. Pumaroon 
sila sa hari bilang isang pulutong at hiniling nila sa 
kaniya na lagdaan ang isang utos, na diumano'y si- 
nang-ayunan ng buong kalipunan ng matataas na 
opisyal ng pamahalaan (ngunit hindi binanggit si 
Daniel). Ipinagbabawal nito ang 'pagsusumamo sa 
alinmang diyos o tao” maliban kay Dario sa loob ng 
30 araw. Ipinapanukala nito na ang sinumang lala- 
bag dito ay dapat ihagis sa yungib ng mga leon. Pi- 
nalitaw nila na layunin ng batas na iyon na itatag si 
Dario, na isang banyaga, sa kaniyang bagong posi- 
syon bilang hari sa kaharian at na iyon ay isang 


DARIO 


katunayan ng pagkamatapat at pagsuporta ng mga 
opisyal ng pamahalaan na nagpanukala nito.---Dan 
6:1-3, 6-8. 

Nilagdaan ni Dario ang batas at di-nagtagal ay 
napaharap siya sa resulta nito, na siyang nagbunyag 
sa kaniya ng lihim na layunin ng utos na ito. Dahil 
sa patuloy na pananalangin sa Diyos na Jehova, si 
Daniel, bilang ang unang lumabag sa utos (iham- 
bing ang Gaw 5:29), ay inihagis sa yungib ng mga 
leon sa kabila ng taimtim na pagsisikap ni Dario 
na humanap ng paraan upang malusutan ang di- 
mababagong batas. Nagpahayag si Dario ng pagtiti- 
wala sa kapangyarihan ng Diyos ni Daniel na iligtas 
ito at, pagkatapos ng isang gabing walang tulog at 
ng pag-aayuno, nagmamadali siyang nagtungo sa 
yungib ng mga leon at nagalak na makitang si Da- 
niel ay buhay pa at walang pinsala. Pagkatapos nito, 
ipinag-utos ng hari na ihagis sa yungib ng mga leon 
ang mga nag-akusa kay Daniel at ang kani-kanilang 
pamilya bilang kagantihan sa kanila. Bukod diyan, 
nagpalabas siya ng isang proklamasyon sa buong 
kaharian na “sa lahat ng pinamumunuan ng aking 
kaharian, ang mga tao ay dapat na mangatal at ma- 
takot sa harap ng Diyos ni Daniel.”---Dan 6:9-27. 

Ipinakikita ng mga ulat ng kasaysayan na, mula 
pa noong sinaunang mga panahon, ang mga hari ng 
Mesopotamia ay itinuturing na mga diyos at sina- 
samba. Ipinapalagay ng maraming komentarista na 
ang pagbabawal sa “pagsusumamo” na nakasaad 
sa utos ni Dario ay may kinalaman lamang sa mga 
pagsusumamo sa relihiyosong diwa, anupat hin- 
di tumutukoy sa karaniwang mga kahilingan. Ang 
pagkakaroon ng “yungib ng mga leon” sa Babilonya 
ay kaayon ng patotoo ng sinaunang mga inskripsi- 
yon na nagpapakita na ang mga tagapamahala sa 
Silangan ay kalimitang may alagang mababangis 
na hayop. Ang Soncino Books of the Bible (Daniel, 
Ezra and Nehemiah, p. 49) ay nagkomento tungkol 
dito: “Kinikilalang nakuha ng mga Persiano ang ka- 
ugalian ng mga haring Asiryano na mag-alaga ng 
mga hayop na ito sa kanilang soolohikal na mga 
hardin. ”---Inedit ni A. Cohen, London, 1951. 

Pagkatapos ng kabanata 6 ng Daniel, binanggit na 
lamang si Dario may kinalaman sa mga pangyaya- 
ri noong kaniyang “unang taon” ng pamamahala. 
Noong taong iyon, “napag-unawa” ni Daniel na ang 
pagkatiwangwang ng Juda ay tatagal lamang nang 
70 taon at tinanggap niya ang pagsisiwalat may ki- 
nalaman sa 70 makahulang sanlinggo at sa pagda- 
ting ng Mesiyas. (Dan 9:1, 2, 24-27) Isiniwalat din 
ng anghel na naghatid kay Daniel ng pangitaing 
naglalarawan sa paglalabanan ng “hari ng hilaga” at 
“hari ng timog" na noong unang taon ni Dario na 
Medo ay nagsilbi siyang anghel na tagapagpalakas 
at tanggulan. (Dan 11:1, 6) Karaniwan nang ipina- 


558 


palagay ng mga komentarista na ang pinaglingku- 
ran ng anghel ay si Dario, ngunit mas malamang na 
ang tinulungan niya ay si Miguel, na binanggit sa 
naunang talata (Dan 10:21) bilang nakikipaglaban 
kasama ng partikular na anghelikong mensaherong 
ito. Kaya mga anghel ang nagtulungan sa pakiki- 
paglaban sa demonyong “prinsipe ng Persia' na nag- 
sikap na hadlangan ang katuparan ng mga layunin 
ni Jehova.--Dan 10: 13, 14. 

Ang Pagkakakilanlan ni Dario na Medo. Wala 
pang nasusumpungang pagtukoy kay “Dario na 
Medo” sa alinmang di-Biblikal na inskripsiyon, ni bi- 
nabanggit man siya ng sinaunang sekular na mga is- 
toryador na mas una kay Josephus (Judiong istorya- 
dor noong unang siglo C.E.). Dahil dito, ipinapalagay 
ng maraming kritiko na si Dario na Medo ay kathang- 
isip na tauhan lamang. 

Sinasabi ng ilang iskolar na si Cambyses (II) ay gi- 
nawang “Hari ng Babilonya” ng kaniyang amang si 
Ciro di-nagtagal pagkatapos nitong masakop ang 
Babilonya. Bagaman maliwanag na naging kinata- 
wan si Cambyses ng kaniyang ama taun-taon sa ka- 
pistahan ng “Bagong Taon” sa Babilonya, waring sa 
Sippar siya karaniwang tumatahan. Ipinakikita ng 
pagsasaliksik salig sa pag-aaral ng mga tekstong cu- 
neiform na waring pinasimulan lamang gamitin ni 
Cambyses ang titulong “Hari ng Babilonya” noong 
Nisan 1 ng taong 530 B.C.E., anupat ginawa siyang 
kasamang-tagapamahala ni Ciro, na noon ay nag- 
hahandang humayo sa kampanya militar na na- 
ging dahilan ng kaniyang kamatayan. Ang mga 
pagsisikap na ituring na iisang indibiduwal lamang 
si Dario at ang anak ni Ciro na si Cambyses II ay 
hindi kasuwato ng edad ni Dario na “mga animna- 
pu't dalawang taong gulang” noong panahong bu- 
magsak ang Babilonya.---Dan 5:31. 

Ang pangmalas naman na ang Dario ay isa pang 
pangalan ni Ciro mismo ay hindi kasuwato ng pag- 
lalarawan kay Dario bilang isang “Medo” at “mula sa 
binhi ng mga Medo,” anupat ang huling pananali- 
tang ito ay tumutukoy sa kaniyang ama, si Ahasue- 
ro, bilang Mediano. Si Ciro ay tuwirang tinawag na 
“Persiano,” at bagaman maaaring Mediano ang ka- 
niyang ina gaya ng inaangkin ng ilang istoryador, 
sinasabi sa Cyrus Cylinder na ang kaniyang ama ay 
si Cambyses I, na isang Persiano.---Dan 9:1, 6:28. 

Ipinapalagay ng iba na si Dario ay isang diuma- 
no'y “tiyo” ni Ciro, na tinutukoy ng Griegong istor- 
yador na si Xenophon bilang si “Cyaxares, anak ni 
Astyages.” Iniuulat ni Xenophon na hinalinhan ni 
Cyaxares sa trono ang Medianong hari na si Astya- 
ges, ngunit nang maglaon ay ibinigay ni Cyaxares 
sa kaniyang pamangkin na si Ciro kapuwa ang kani- 
yang anak na babae at ang buong Media. (Cyropae- 
dia, l, v, 2, VIIL v, 19) Gayunman, sina Herodotus at 


559 


Ctesias (mga Griegong istoryador na halos kapana- 
hon ni Xenophon) ay kapuwa nagbigay ng mga ulat 
na salungat sa sinabi ni Xenophon, at iginigiit ni He- 
rodotus na si Astyages ay namatay na walang anak. 
Ipinakikita ng Nabonidus Chronicle na nakamit ni 
Ciro ang pagkahari sa mga Medo nang mabihag 
niya si Astyages. Karagdagan pa, kung ipapalagay 
na si Dario ay si Cyaxares II, mangangahulugan ito 
na si Astyages ay tinatawag ding Ahasuero, ya- 
mang si Dario na Medo ay “anak ni Ahasuero.” (Dan 
9:1) Kaya ang pangmalas na ito ay kulang sa ebi- 
densiya. 


Sino ba talaga si Dario na Medo? 


Hindi pa natatagalan, pinaboran ng ilang repe- 
rensiyang akda ang ideya na si Dario ay si Gubaru 
(karaniwang sinasabi na ang Gobryas na binanggit 
sa Cyropaedia ni Xenophon), na naging gobernador 
ng Babilonya pagkatapos na masakop ng Medo- 
Persia ang lunsod na iyon. Bilang sumaryo, ang ebi- 
densiyang inihaharap nila ay gaya ng sumusunod: 

Ang sinaunang tekstong cuneiform na tinatawag 
na Nabonidus Chronicle, sa salaysay nito tungkol sa 
pagbagsak ng Babilonya, ay nagsasabi na si Ugbaru 
na “gobernador ng Gutium at ang hukbo ni Ciro ay 
pumasok sa Babilonya nang walang pagbabaka.” At 
pagkatapos ilahad na pumasok si Ciro sa lunsod pag- 
karaan ng 17 araw, sinasabi ng inskripsiyon na si 
Gubaru, “ang kaniyang gobernador, ay nagtalaga 
ng mga (katulong na) gobernador sa Babilonya.” 
(Ancient Near Eastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 
1974, p. 306, ihambing ang Darius the Mede, ni 
J. C. Whitcomb, 1959, p. 17.) Pansinin na hindi mag- 


kapareho ang mga pangalang “Ugbaru”at “Gubaru.” 


Bagaman waring magkatulad ang mga ito, sa cunei- 
form na istilo ng pagsulat, ang marka para sa unang 
pantig ng pangalan ni Ugbaru ay ibang-iba kaysa 
roon sa Gubaru. Sinasabi ng Chronicle na si Ugbaru, 
ang gobernador ng Gutium, ay namatay mga ilang 
linggo pagkaraan ng pananakop. Ipinakikita naman 
ng ibang mga tekstong cuneiform na si Gubaru ay 
patuloy na nabuhay at naglingkod sa loob ng 14 na 
taon bilang gobernador hindi lamang ng lunsod ng 
Babilonya kundi pati ng buong rehiyon ng Babilonia 
gayundin ng “Rehiyon sa kabilang ibayo ng Ilog,” 
na dito ay kasama ang Sirya, Fenicia, at Palestina 
hanggang sa hanggahan ng Ehipto. Kaya si Gubaru 
ay tagapamahala ng isang rehiyon na sumasaklaw 
sa buong kahabaan ng Fertile Crescent, na halos 
siya ring nasasakupan ng Imperyo ng Babilonya. 
Matatandaan natin na si Dario na Medo ay bina- 
banggit na “ginawang hari sa kaharian ng mga Cal- 
deo” (Dan 5:31: 9:1), ngunit hindi bilang “hari ng 
Persia,” na karaniwang tawag kay Haring Ciro. (Dan 


DARIO 


10:1: Ezr 1:1, 2, 3:7; 4:3) Kaya ang rehiyon na pina- 
mahalaan ni Gubaru ay waring yaon ding pinama- 
halaan ni Dario. 

Yamang si Gubaru ay hindi tinawag na “Dario” sa 
alinmang teksto, sinasabi ng ilan na baka ang “Da- 
rio” ay kaniyang titulo o pangalan bilang hari. Sina- 
bi ni W. F. Albright: “Sa palagay ko ay malamang 
na talagang naging hari si Gobryas [Gubaru], taglay 
ang pangalang 'Dario, na marahil ay isang matan- 
dang titulo ng hari sa Iran, habang si Ciro ay nasa 
isang kampanya sa Silangan.” (Journal of Biblical 
Literature, 1921, Tomo XL, p. 112, tlb. 19) Bilang sa- 
got sa pagtutol na hindi kailanman tinukoy si Gu- 
baru sa mga tapyas ng cuneiform bilang “hari,” 
ikinakatuwiran niyaong mga nagsasabi na iisang in- 
dibiduwal si Gubaru at si Haring Dario na ang titu- 
long hari ay hindi rin naman ikinapit kay Belsasar 
sa mga tapyas ng cuneiform. Gayunman, ang doku- 
mentong cuneiform na tinatawag na “Verse Account 
of Nabonidus” ay tuwirang nagsasabi na “ipinagka- 
tiwala [ni Nabonido] ang pagkahari” sa kaniyang 
anak. 

May kinalaman dito, itinatawag-pansin ni Prope- 
sor Whitcomb na ayon sa Nabonidus Chronicle, si 
Gubaru, bilang gobernador ng distrito na itinalaga 
ni Ciro, ay “nag-atas ng . . . (mga gobernador ng dis- 
trito) sa Babilonya,” katulad ng sinasabi sa Daniel 6: 
1, 2 na “inatasan [ni Dario] sa kaharian ang isang 
daan at dalawampung satrapa.” Kaya naman nani- 
niwala si Whitcomb na si Gubaru, bilang isang go- 
bernador ng mga gobernador, ay malamang na ti- 
nawag na hari niyaong mga nakabababa sa kaniya. 
(Darius the Mede, p. 31-33) At, nang tukuyin ang 
malawak na rehiyong pinamumunuan ni Gubaru 
(Gobryas), si A. T. Olmstead ay nagsabi: “Sa pagka- 
lawak-lawak na kahabaan ng mabungang lupaing 
ito, si Gobryas [Gubaru] ay namahala bilang isang 
halos independiyenteng monarka. ”---History of the 
Persian Empire, 1948, p. 56. 

Kasuwato ng mga nabanggit, ipinapalagay ng 
ilang iskolar na si Dario na Medo ay isang kinata- 
wang pinuno na namahala sa kaharian ng mga Cal- 
deo bilang isa na nakabababa kay Ciro, ang kataas- 
taasang monarka ng Imperyo ng Persia. Ganito ang 
komento ni A. T. Olmstead: “Sa pakikitungo niya sa 
kaniyang mga sakop na Babilonyo, si Ciro ang “hari 
ng Babilonya, hari ng mga lupain. Kaya sa kani- 
yang paggigiit na ang sinaunang linya ng mga mo- 
narka ay nanatiling walang patid, kiniliti niya ang 
kanilang kapalaluan, kinuha niya ang kanilang pag- 
kamatapat . . . Ngunit si Gobryas na satrapa ang ku- 
makatawan sa maharlikang awtoridad pagkaalis ng 
hari.” (History of the Persian Empire, p. 71) Ayon sa 
mga naniniwala na ang Dario ng Bibliya ay isa 
ngang bise-tagapamahala, ang mga kasulatan na 


DARIO 


nagsasabing si Dario ay tumanggap ng kaharian’ at 
“ginawang hari sa kaharian ng mga Caldeo” ang 
nagpapatunay na siya ay talagang nakabababa sa 
isang monarka.---Dan 5:31: 9:1, ihambing ang 7:27, 
kung saan sinasabing ibinigay ng “Kadaki-dakila- 
an,” ng Diyos na Jehova, sa “mga banal” ang Kaha- 
rian. 

Bagaman sa maraming aspekto ay ipinahihiwatig 
ng taglay nating impormasyon may kaugnayan kay 
Gubaru na siya at si Dario ay iisa, at bagaman ma- 
aaring si Dario ay naging isang kinatawang pinuno 
sa ilalim ni Ciro, hindi pa rin tayo nakatitiyak sa ga- 
yong konklusyon. Hindi sinasabi sa atin ng mga re- 
kord ng kasaysayan ang nasyonalidad ni Gubaru ni 
ng kaniyang mga magulang upang malaman natin 
kung siya ay isang “Medo” at “anak ni Ahasuero.” 
Hindi ipinakikita ng mga ito kung mayroon siyang 
makaharing awtoridad upang makapagpalabas ng 
isang proklamasyon o utos na tulad ng inilarawan sa 
Daniel 6:6-9. Karagdagan pa, waring ipinahihiwatig 
ng rekord ng Bibliya na ang pamamahala ni Dario 
sa Babilonya ay hindi nagtagal at na pagkatapos nito 
ay hinawakan ni Ciro ang pagkahari sa Babilonya, 
bagaman posible na magkasabay silang namahala 
at na ang espesipikong binanggit lamang ni Daniel 
ay ang taon nang maging prominente si Dario sa 
Babilonya. (Dan 6:28, 9:1; 2Cr 36:20-23) Nagpatuloy 
si Gubaru sa kaniyang posisyon sa loob ng 14 na 
taon. 

Kung bakit hindi matiyak kung sino siya 
batay sa kasaysayan. Sabihin pa, ang katotoha- 
nan ng ulat ng Bibliya ay hindi nakadepende sa pa- 
totoo ng mga sekular na impormasyon. Marami 
nang kaso kung saan ang mga indibiduwal o mga 
pangyayari na nakaulat sa Bibliya, na dati'y tina- 
tanggihan ng mga kritiko bilang 'di-makasaysayan,' 
ay naipakita nang walang pag-aalinlangan noong 
bandang huli bilang makasaysayan, anupat dapat 
itong magsanggalang sa estudyante ng Salita ng 
Diyos laban sa pagbibigay ng labis na importansiya 
sa negatibong kritisismo. (Tingnan ang BELSASAR, 
SARGON.) Ang daan-daang libong tapyas ng cunei- 
form na nahukay sa Gitnang Silangan ay naghaha- 
rap pa rin ng isang di-kumpletong kasaysayan na 
may iba't ibang puwang at patlang. Kung tungkol sa 
iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon, 
ang sinaunang sekular na mga istoryador, na ang 
mga kopya ng mga isinulat ay nakaligtas (bagaman 
kalimitan ay pira-piraso na lamang), ay kakaunti at 
ang karamihan sa kanila ay Griego, at malayo na 
sila sa mga pangyayari sa aklat ng Daniel nang isa, 
dalawa, o mas marami pang mga siglo. 

Gayunman, ang isang mas kapani-paniwalang 
dahilan kung bakit walang impormasyon tungkol 
kay Dario sa mga rekord ng Babilonya ay inilalaan 


560 


ng mismong aklat ng Daniel. Ipinakikita nito na ina- 
tasan ni Dario si Daniel sa isang mataas na posisyon 
sa pamahalaan, na labis na ikinainis ng iba pang 
matataas na opisyal. Nabigo ang kanilang pakana la- 
ban kay Daniel, at ipinapatay ni Dario ang mga nag- 
akusa kay Daniel at ang kani-kanilang pamilya, 
anupat malamang na naging dahilan ito ng pagka- 
poot kay Dario ng natirang mga opisyal. Walang 
pagsalang ang proklamasyon ni Dario na nag-uutos 
sa lahat ng nasa kaharian na “matakot sa harap ng 
Diyos ni Daniel' ay nagdulot ng matinding pagkaya- 
mot at hinanakit sa gitna ng makapangyarihang 
klero ng Babilonya. Yamang ang mga eskriba ay ti- 
yak na nasa ilalim ng pangangasiwa ng nabanggit 
na mga elemento, hindi kataka-taka kung nang 
bandang huli ay nabago ang mga rekord at naalis 
ang mga ebidensiya tungkol kay Dario. Ang gayong 
mga pagkilos ay talagang ginagawa noong mga pa- 
nahong iyon. 

Dahil dito, ang tambalang anyo ng pamamaha- 
lang Medo-Persiano na iniharap sa Bibliya ay dapat 
bigyan ng kaukulang importansiya. (Dan 5:28, 8:3, 
4, 20) Bagaman napakaprominente ni Ciro at ng 
mga Persiano sa sekular na kasaysayan, ipinakikita 
ng ulat ng Bibliya na ang mga Medo at mga Persia- 
no ay waring nanatiling magkatambal, at ang kani- 
lang mga kautusan ay patuloy na tinukoy bilang ya- 
ong sa ‘mga Medo at mga Persiano.’ (Dan 6:8; Es 
1:19) Malaking bahagi ang ginampanan ng mga 
Medo sa pagpapabagsak sa Babilonya. (Isa 13:17-19) 
Pansinin din na inihula ni Jeremias (51:11) na kabi- 
lang sa mga sasalakay sa Babilonya ang “mga hari 
[pangmaramihan] ng mga Medo.” Malamang na isa 
si Dario sa mga haring iyon. 

2. Si Dario Hystaspis, tinatawag ding Dariong Da- 
kila o Dario I (Persiano). Kinikilala siya bilang isa sa 
mga namumukod-tanging tagapamahala ng Imper- 
yo ng Persia. Inilarawan ni Dario ang kaniyang sari- 
li bilang “anak ni Hystaspes, isang Achaemenido, 
isang Persiano, anak ng isang Persiano, isang Arya- 
no, mula sa binhing Aryano.” (History of the Persian 
Empire, p. 122, 123) Sa gayon ay inangkin niyang 
nagmula rin siya sa maharlikang angkan ng ninuno 
ni Cirong Dakila, bagaman naiiba ang sanga ng ka- 
niyang pamilya kaysa roon kay Ciro. 

Pagkamatay ni Cambyses II noong 522 B.C.E. ha- 
bang pabalik siya mula sa Ehipto, ang kaniyang ka- 
patid na si Bardiya (o posibleng ang isang Mago na 
nagngangalang Gaumata) ay lumuklok sa trono ng 
Persia nang sandaling panahon. Sa tulong ng anim 
pang maharlikang Persiano, pinatay ni Dario ang 
nakaluklok sa trono at kinuha iyon para sa kaniyang 
sarili. Ang bersiyon ni Dario tungkol dito ay nakasu- 
lat sa tatlong wika sa pagkalaki-laking inskripsiyon 
na ipinaukit niya sa matatarik na dalisdis sa Behis- 
tun, na nakaharap sa isang kapatagang dinaraanan 


561 


ng pangunahing ruta ng mga pulutong na nagla- 
lakbay mula Baghdad patungong Tehran. Ayon sa 
inskripsiyon, inagaw ni Gaumata ang trono, anu- 
pat nagpanggap bilang ang napatay na kapatid ni 
Cambyses. Tinatanggap ng karamihan sa makaba- 
gong mga iskolar ang ulat na ito (na nilakipan ng 
paulit-ulit na pagtiyak ni Dario na “ito ay totoo at 
hindi kasinungalingan") bilang malapit sa katotoha- 
nan, samantalang naniniwala naman ang iba na si 
Dario ay “ubod ng sinungaling" at na ipinakikita ng 
katibayan na siya talaga ang nang-agaw ng trono. 
Anuman ang nangyari, nang manungkulan si Dario 
sa pagkahari, napaharap siya sa isang imperyong 
naghihimagsik at ipinapalagay na ginugol niya ang 
sumunod na dalawang taon sa pagsugpo sa mga ele- 
mento ng insureksiyon sa buong kaharian. Ang 
Ehipto, na naghimagsik laban sa pamatok ng Per- 
sia, ay muling nilupig ni Dario noong mga 519- 
518 B.C.E. Pagkatapos nito, pinalawak niya ang mga 
hanggahan ng imperyo hanggang sa India sa S at 
sa Tracia at Macedonia sa K. Napabantog din siya sa 
kaniyang mahusay na muling pag-oorganisa sa ka- 
ayusan ng pangangasiwa sa buong imperyo, sa pag- 
buo ng kodigo ng batas para sa imperyo, tinawag na 
Ordinansa ng Mabubuting Tuntunin, at sa muling 
pagbubukas ng kanal na nagkokonekta sa Ilog Nilo 
ng Ehipto at sa Dagat na Pula. 

Partikular nang binabanggit si Dario Hystaspis sa 
ulat ng Bibliya may kinalaman sa muling pagtatayo 
ng templo sa Jerusalem. Inilatag ang pundasyon ng 
templo noong 536 B.C.E., ngunit ang muling pagta- 
tayo nito ay ipinagbawal noong 522 B.C.E. at “nana- 
tiling nakahinto hanggang sa ikalawang taon ng 
paghahari ni Dario” (520 B.C.E.). (Ezr 4:4, 5, 24) No- 
ong taong iyon, pinasigla ng mga propetang sina 
Hagai at Zacarias ang mga Judio upang muling si- 
mulan ang pagtatayo, at muling nagpatuloy ang ga- 
wain. (Ezr 5:1, 2, Hag 1:1, 14, 15, Zac 1:1) Nang ma- 
kita ito ni Tatenai, ang gobernador na kumakatawan 
sa mga kapakanan ng imperyo sa rehiyon sa K ng 
Eufrates, at ng iba pang mga opisyal, sila ay nag- 
usisa at nagpadala ng liham sa Persianong si Ha- 
ring Dario. Sa liham na iyon, ipinagbigay-alam nila 
sa hari ang tungkol sa ginagawang pagtatayo, bi- 
nanggit nila ang pag-aangkin ng mga Judio na ang 
proyekto ay legal, at hiniling nila na siyasatin ang 
maharlikang mga artsibo upang tingnan kung may 
nakasulat na katibayan na magpapatunay sa ga- 
yong pag-aangkin. (Ezr 5:3-17) Ang deklarasyon ng 
mga Judio na nagpakita ng kaibahan ng mga pagki- 
los ng Caldeong si Nabucodonosor, bilang ang nag- 
wasak ng templo, sa mga pagkilos ng Persianong si 
Ciro, bilang ang isa na nagpahintulot naman na 
muli itong itayo, ay dapat sanang nagkaroon ng 
angkop at kaayaayang epekto kay Dario yamang, 
noong mga unang taon ng kaniyang paghahari, ki- 


DARIO 


nailangan niyang supilin ang dalawang paghihi- 
magsik ng mga rebelde na kapuwa gumamit ng 
pangalang Nabucodonosor (tinawag ng mga istor- 
yador na Nabucodonosor III at Nabucodonosor IV), 
nag-angking mga anak ni Nabonido, at nagsikap na 
palayain ang Babilonya mula sa Imperyo ng Persia. 

Nang isagawa ang opisyal na pagsasaliksik sa mga 
rekord ng mga artsibo sa Ecbatana, na sinaunang 
kabisera ng Media, ang dokumento ni Ciro ay natag- 
puan. Sa gayon ay nagpadala ng utos si Dario kay 
Gobernador Tatenai at sa iba pang mga opisyal na 
hindi nila dapat hadlangan ang paggawa sa templo 
at dapat din silang maglaan ng pondo para sa pag- 
tatayo mula sa “maharlikang ingatang-yaman ng 
buwis sa kabilang ibayo ng Ilog,” gayundin ng mga 
hayop at iba pang kinakailangang mga suplay para 
sa mga handog na ihahain. Ang sinumang lalabag 
sa utos ng hari ay ibabayubay sa tulos at ang kani- 
yang bahay ay “gagawing palikurang pambayan.” 
—Ezr 6:1-12. 

Dahil sa opisyal na tulong na ito at sa patuloy na 
pagpapasigla ng mga propeta (Zac 7:1: 8:1-9, 20- 
23), ang paggawa sa templo ay nagpatuloy at nata- 
pos “nang ikatlong araw ng buwang lunar ng Adar, 
samakatuwid ay noong ikaanim na taon ng pag- 
hahari ni Dario” (Ezr 6:13-15: noong Marso 6 ng 
515 B.C.E.). Yamang ipinakikita ng mga inskripsiyon 
ni Dario na isa siyang debotong mananamba ni 
Ahura Mazda, maliwanag na ang kaniyang pagkilos, 
bagaman nagsilbi ukol sa layunin ng Diyos na Jeho- 
va at tiyak na may patnubay Niya, ay pangunahin 
nang isinagawa bilang pagkilala sa pagiging di- 
nababago ng mga batas ng Medo-Persiano at kasu- 
wato ng patakaran ng pagpaparaya na sinusunod 
ng pamahalaan ni Dario, anupat masusumpungan 
sa ilan sa kaniyang mga inskripsiyon ang katibayan 
ng gayong pagpaparaya. 

Mga Kampanya sa Gresya Nang Dakong Huli. 
Sa pagtatapos ng siglo, ang iba't ibang Griegong 
lunsod sa Ionia ay naghimagsik laban sa pamumu- 
no ng Persia, at bagaman nasugpo ang kanilang 
paghihimagsik, ipinasiya ni Dario na parusahan ang 
Atenas at Eretria dahil sa pagtulong nila sa mapag- 
himagsik na mga lunsod. Humantong ito sa pagsa- 
lakay ng mga Persiano sa Gresya, ngunit nagbunga 
ito ng pagkatalo ng mga hukbo ni Dario sa pagbaba- 
ka sa Marathon noong 490 B.C.E. Bagaman gu- 
mawa si Dario ng maingat na mga paghahanda para 
sa muling pagsalakay sa Gresya, hindi niya ito nai- 
sagawa bago siya mamatay noong 486 B.C.E. Hina- 
linhan siya ng kaniyang anak na si Jerjes. 

3. Binabanggit sa Nehemias 12:22 na itinala ang 
Levitikong mga ulo ng mga sambahayan sa panig 
ng ama “noong mga araw ni Eliasib, si Joiada at si 
Johanan at si Jadua . . . hanggang sa paghahari ni 
Dario na Persiano.” Yamang si Eliasib ay mataas na 


DARKON 


saserdote noong panahon ng pagbabalik ni Nehe- 
mias sa Jerusalem (Ne 3:1) at yamang noong pana- 
hon ng ikalawang pagdalaw ni Nehemias sa lun- 
sod na iyon (kasunod ng ika-32 taon ni Artajerjes 
[443 B.C.E.]) ay may-asawa na ang isang anak ni 
Joiada (Ne 13:28), malamang na ang “Dario” na ti- 
nutukoy ay si Dario Ochus (tinawag ding Nothus), 
na namahala mula 423 hanggang 405 B.C.E. 

Isang liham na nasumpungang kasama ng Ele- 
phantine Papyri, na tinatayang mula pa noong mga 
huling taon ng ikalimang siglo B.C.E., ang tumukoy 
kay “Johanan” bilang mataas na saserdote sa Jeru- 
salem noong panahong iyon. 


DARKON. Isang tao na may mga inapong ka- 
bilang sa “mga anak ng mga lingkod ni Solomon" na 
bumalik kasama ni Zerubabel mula sa pagkatapon 
sa Babilonya.--Ezr 2:1, 2, 55, 56, Ne 7:6, 7, 57, 58. 


DATAN. Anak ni Eliab na mula sa tribo ni Ru- 
ben at kapatid nina Abiram at Nemuel. Sinuporta- 
han nina Datan at Abiram ang Levitang si Kora sa 
paghihimagsik nito laban sa awtoridad nina Moises 
at Aaron anupat sa diwa ay kinontra ang mga pa- 
ngako ni Jehova nang tukuyin nila ang Ehipto bi- 
lang ang “lupaing inaagusan ng gatas at pulot- 
pukyutan.” Dahil sa kanilang paghihimagsik, sina 
Datan at Abiram at gayundin ang kanilang mga 
sambahayan ay nalipol nang lamunin sila ng lupa. 
-Bil 16:1-35, 26:7-11, Deu 11:6; Aw 106:17, ting- 
nan ang ABIRAM Blg. 1. 


DATILES [sa Ingles, date]. Ang bunga ng pal- 
mang datiles (Phoenix dactylifera) na isang punong 
pangkaraniwan sa Palestina. Ang datiles ay biluha- 
ba, malaman, matamis, at iisa ang buto. 

Ang datiles ay pahapyaw lamang na binanggit sa 
ulat ng Bibliya. Halimbawa, inilarawan ng dalagang 
Shulamita ang maiitim na bungkos ng buhok ng ka- 
niyang mangingibig na pastol bilang gaya ng “mga 
kumpol ng datiles” (“malago,” AS-Tg, sa Heb., tal- 
tallim' ‘mga bungkos ng datiles,” Lexicon in Veteris 
Testamenti Libros, nina L. Koehler at W. Baumgart- 
ner, Leiden, 1958, p. 1030). Inihalintulad naman ni 
Solomon ang tindig ng Shulamita sa isang puno ng 
palma at ang mga suso nito sa “mga kumpol ng da- 
tiles” (“mga buwig ng mga ubas,” AS-Tg) at sa “mga 
buwig ng datiles” (sa Heb., san-sin-nim7 tingnan ang 
Lexicon in Veteris Testamenti Libros, p. 662).---Sol 
5:11; 7:7, 8; tingnan ang PALMA, PUNO NG. 


DATING KINAIN [sa Ingles, cud]. Ang pag- 
kaing ibinalik mula sa sistema ng panunaw ng isang 
hayop para muling nguyain. Sa ilalim ng Kautusang 
Mosaiko, ang mga hayop na ngumunguya ng da- 
ting kinain at may hati o biyak ang mga kuko ay iti- 
nuturing na malinis at maaaring kainin. Kasama sa 


562 


mga hayop na “malinis” at ngumunguya ng dating 
kinain ay ang lalaking usa, gasela, maliit na usa, an- 
tilope, gamusa, baka (kapuwa ang inaalagaan at ang 
mailap), mga tupa, at mga kambing. Hindi kasali sa 
klasipikasyong ito ang kamelyo, kuneho sa batuhan, 
at ang kuneho o rabit. Bagaman ang mga ito'y ngu- 
munguya ng dating kinain, walang hati ang kani- 
lang mga kuko. (Lev 11:1-8, 26; Deu 14:4-8) Ayon 
sa ilang komentarista, kadalasa'y mas malinis ang 
mga kaugalian sa pagkain ng mga hayop na di- 
matutulis ang kuko at ngumunguya ng dating kina- 
in, at mas natutunaw nang husto ang kanilang 
pagkain na makalawang ulit nilang nginuya. Kung 
nakakain man sila ng nakalalasong halaman, ang 
karamihan sa lason ay nawawalan ng bisa o naaalis 
ng masalimuot na kemistring sangkot sa mas mata- 
gal na proseso ng pagtunaw. 

Ang proseso ng pagnguya ng dating kinain ay isa 
sa kamangha-manghang mga bagay ng paglalang. 
Ang karamihan sa mga hayop na ngumunguya ng 
dating kinain ay may tatlo o apat na kompartment 
sa kanilang tiyan at karaniwan nang may magkaka- 
tulad na siklo ng pagkain. Ang karamihan sa kani- 
lang kinain na bahagyang nginuya ay dumaraan sa 
unang kompartment, at mula roon ay nagpupunta 
sa ikalawa, kung saan ito pinalalambot at nagiging 
bilug-bilog. Kapag ang hayop ay huminto sa pangi- 
nginain at nagpahinga, ang mga kalamnan nito ay 
umuurong at puwersahang bumabalik sa bibig ang 
dating kinain para muling nguyain at mahaluan 
ng laway. Kapag ang pagkain ay nilulon sa ikala- 
wang pagkakataon, dumaraan ito sa una at ikala- 
wang kompartment patungo sa ikatlo, at tuluyan 
itong pumupunta sa ikaapat na kompartment para 
lubusang tunawin. 


Bakit sinasabi ng Bibliya na 
ang kuneho ay ngumunguya 
ng dating kinain? 


Matagal nang pinag-aalinlanganan ng ilang kriti- 
ko ng Bibliya ang sinabi ng Kasulatan na ang kune- 
ho ay ngumunguya ng dating kinain nito. (Lev 11: 
4, 6; Deu 14:7) Gayunman, hindi dapat gamiting ba- 
tayan ang makabago at siyentipikong klasipikas- 
yon ng pagnguya ng dating kinain para hatulan 
ang sinasabi ng Bibliya, yamang wala pang gani- 
tong klasipikasyon noong panahon ni Moises. Ma- 
ging noong ika-18 siglo, ang makatang Ingles na si 
William Cowper, na matagal na nagmasid sa kani- 
yang mga alagang kuneho, ay nagkomento na ang 
mga ito ay “maghapong ngumunguya ng kanilang 
dating kinain hanggang sa gabi.” Si Linnaeus, ban- 
tog na naturalista ng siglo ring iyon, ay naniwala na 
ang mga rabit ay ngumunguya ng dating kinain. 


563 


Ngunit kinailangan pa ang higit na siyentipikong 
impormasyon. Noong 1882, natuklasan ng Pranses 
na si Morot na muling nginunguya ng mga rabit 
ang hanggang 90 porsiyento ng kanilang kinakain 
araw-araw. Tungkol sa kuneho, ganito ang sinabi ni 
Ivan T. Sanderson sa isang publikasyon kamakailan: 
“Isa sa pinakapambihira [na kaugalian], sa ating pa- 
lagay, ay ang pagtunaw nila ng pagkain. Hindi ito 
natatangi sa mga Leporid [mga kuneho, mga rabit] 
at sa ngayo'y alam natin na ganito rin ang nangya- 
yari sa maraming Rodent. Kung may makukuhang 
sariwa at luntiang pagkain, hindi yaong tuyot na 
pagkain kapag taglamig, mabilis itong nilalamon ng 
mga hayop at pagkatapos ay idinudumi sa kanilang 
mga lungga sa anyong bahagyang natunaw. Pagka- 
raan ng ilang panahon, muli itong kinakain, at ang 
prosesong ito ay maaari pang ulit-ulitin. Sa Com- 
mon Rabbit, lumilitaw na tanging ang mga adul- 
tong hustong-gulang ang gumagawa nito. ”---Living 
Mammals of the World, 1955, p. 114. 

Masusing inobserbahan ng ilang siyentipikong 
taga-Britanya ang mga kaugalian ng mga rabit na 
nasa ilalim ng maingat na pagsubaybay, at ang mga 
resultang nakuha nila ay inilathala sa Proceedings 
of the Zoological Society of London, 1940, Tomo 110, 
p. 159-163. Sa maikli, ganito muling nginunguya ng 
mga kuneho ang kanilang pagkain: Kung ang isang 
rabit ay mag-aagahan ng sariwang pagkain, daraan 
iyon sa tiyan patungo sa maliit na bituka, anupat 
iniiwan sa cardia (bukana ng tiyan) ang mga 40 
o 50 gramo ng pellet na dati nang naroroon nang 
kumain ito ng sariwang pagkain. Mula sa maliit na 
bituka, ang kaniyang almusal ay pumapasok sa cae- 
cum o putol na dulo ng malaking bituka at nanana- 
tili roon nang ilang panahon. Sa maghapon, ang 
mga pellet ay bumababa, at pagdating sa mga bitu- 
ka, ang mga protinang baktirya sa mga iyon ay ti- 
nutunaw. Kapag ang mga iyon ay nakarating sa 
malaking bituka, nilalampasan ng mga ito ang ma- 
teryang nasa caecum at pumupunta sa kolon kung 
saan sinisipsip ang sobrang halumigmig upang ma- 
muo ang pamilyar na duming inilalabas nang tuyo 
at bilug-bilog. Kapag tapos na ang yugtong ito ng 
siklo, ang materyang nakaimbak sa dulo ng caecum 
ay papasok naman sa kolon, ngunit sa halip na maa- 
lisan ng halumigmig, malambot-lambot pa ito pag- 
dating sa labasan ng dumi. Ito'y nasa anyong pel- 
let na ang bawat isa ay nababalutan ng matibay 
na mucus upang huwag magdikit-dikit. Pagkatapos 
idumi ang mga pellet, sa halip na pabayaan ang 
mga ito, ang rabit ay bumabaluktot at isinusubo ang 
mga ito at iniimbak ang mga ito sa cardia hanggang 
sa susunod na pagkain nito. Sa ganitong paraan, na- 
kukumpleto ang natatanging siklo at ang kalakhang 
bahagi ng pagkain ay makalawang ulit nang duma- 
an sa lagusan ng panunaw. 


DAVID 


Bilang komento sa mga natuklasang ito, si Dr. Wal- 
do L. Schmitt, Punong Tagapangasiwa ng Depar- 
tamento ng Soolohiya ng Smithsonian Institution, 
Washington, D.C., ay sumulat: “Waring walang da- 
hilan upang pag-alinlanganan ang autentisidad ng 
mga ulat ng iba't ibang manggagawa na nagsasa- 
bing nakaugalian ng mga rabit na imbakin sa cae- 
cum ang pagkaing bahagyang natunaw at pagkata- 
pos ay muli itong nguyain at makalawang ulit na 
dumaraan sa lagusan ng panunaw.” Nagkomento rin 
siya na ito'y isang paliwanag kung bakit “napakalaki 
ng caecum ng mga rabit kung ihahambing sa kara- 
mihan ng ibang mga mamalya. ”--Awake!, Abril 22, 
1951, p. 27, 28. 


DAVID [malamang, Minamahal]. Sa Bagong San- 
libutang Salin, ang pangalang ito ay lumilitaw nang 
1,079 na beses sa Hebreong Kasulatan, kabilang na 
ang 75 beses sa mga superskripsiyon ng 73 awit, at 
59 na beses sa Kristiyanong Griegong Kasulatan. Sa 
lahat ng tauhan sa Hebreong Kasulatan na tinukoy 
ng mga Kristiyanong manunulat ng Bibliya, tanging 
sina Moises at Abraham lamang ang mas malimit 
nilang banggitin kaysa sa kaniya. Sa 1,138 dako 
kung saan lumilitaw ang pangalang David, ang ti- 
nutukoy ay iisang indibiduwal lamang, ang ikala- 
wang hari ng Israel, o ang isa na kung minsan ay 
inilalarawan ni David: si “Jesu-Kristo, na anak ni 
David.”--Mat 1:1. 

Ang lalaking ito na pastol, manunugtog, makata, 
kawal, estadista, propeta, at hari ay lubhang namu- 
mukod-tangi sa Hebreong Kasulatan. Siya ay isang 
matapang na mandirigma na nagpakita ng pagba- 
bata sa ilalim ng mahihirap na kalagayan, isang li- 
der at kumandante na may tunay at di-natitinag na 
lakas ng loob, gayunma'y mapagpakumbaba anupat 
kinilala niya ang kaniyang mga pagkakamali at pi- 
nagsisihan ang kaniyang malulubhang pagkakasala. 
Gayundin, siya ay magiliw at mahabagin, maibigin 
sa katotohanan at katuwiran, at higit sa lahat, lubos 
na nagtitiwala sa kaniyang Diyos na si Jehova. 

Si David, na isang inapo nina Boaz at Ruth, ay 
nagmula sa isang angkan na matatalunton kina Pe- 
rez at Juda. (Ru 4:18-22, Mat 1:3-6) Ang bunsong ito 
sa walong anak na lalaki ni Jesse ay mayroon ding 
dalawang kapatid na babae na maaaring mga kapa- 
tid niya sa ina. (1Sa 16:10, 11: 17:12, 1Cr 2:16) Mali- 
wanag na ang isa sa mga kapatid na lalaki ni David 
ay namatay na walang anak kung kaya inalis ito sa 
mas huling mga rekord ng talaangkanan. (1Cr 2:13- 
16) Hindi binanggit ang pangalan ng ina ni David. 
Sinasabi ng ilan na si Nahas ang kaniyang ina, ngu- 
nit mas malamang na si Nahas ay ama ng mga ka- 
patid na babae ni David sa ina.---2Sa 17:25, tingnan 
ang NAHAS Blg. 2. 


DAVID 


Ang Betlehem, na mga 9 na km (5.5 mi) sa 
TTK ng Jerusalem, ang sariling bayan ni David, ang 
bayang pinanirahan ng kaniyang mga ninunong 
sina Jesse, Obed, at Boaz, at kung minsan ay tinata- 
wag itong “lunsod ni David.” (Luc 2:4, 11; Ju 7:42) 
Ngunit pansinin na hindi ito ang binabanggit sa 
2 Samuel 5:7 na “Lunsod ni David,” na tumutukoy sa 
Sion sa Jerusalem.---2Sa 5:7. 

Bilang Isang Kabataan. Una nating makikila- 
la si David bilang pastol na nag-aalaga sa mga tupa 
ng kaniyang ama sa isang parang na malapit sa Bet- 
lehem, anupat maaalaala natin na pagkaraan ng 
mahigit isang milenyo, sa isang parang din malapit 
sa Betlehem, lubhang namangha ang mga pastol 
dahil sila ang pinili upang makarinig ng patalastas 
ng anghel ni Jehova hinggil sa kapanganakan ni Je- 
sus. (Luc 2:8-14) Nang si Samuel ay isugo ng Diyos 
sa sambahayan ni Jesse upang pahiran ang isa sa 
mga anak nito bilang hari sa hinaharap, hindi niya 
pinili ang pitong nakatatandang kapatid ni David at 
sinabi niya, “Hindi pinili ni Jehova ang mga ito.” Sa 
kahuli-hulihan ay ipinasundo si David sa parang. 
Makapigil-hininga ang tagpo nang dumating si Da- 
vid---”siya ay may mapulang kutis, isang kabataang 
lalaki na may magagandang mata at makisig ang 
anyo”--sapagkat hanggang sa pagkakataong iyon 
ay walang nakaaalam kung bakit pumaroon si Sa- 
muel. “Tumindig ka,” ang utos ni Jehova kay Samu- 
el, “pahiran mo siya, sapagkat siya na nga!" Ang 
isang ito ang tinutukoy ni Jehova nang sabihin niya, 
“Nasumpungan ko si David na anak ni Jesse, isang 
lalaking kalugud-lugod sa aking puso, na gagawa 
ng lahat ng bagay na ninanasa ko.”--1Sa 16:1-13, 
13:14: Gaw 13:22. 

Ang mga taon na ginugol ni David bilang isang 
kabataang pastol ay nagkaroon ng malaking implu- 
wensiya sa kaniyang buhay. Naihanda siya ng kani- 
yang buhay sa parang para sa pamumuhay bilang 
isang takas nang kailanganin niyang magtago dahil 
sa poot ni Saul. Naging bihasa rin siya sa pagpapa- 
hilagpos ng mga bato, at nalinang niya ang pagba- 
bata, lakas ng loob, at pagiging handa na sundan at 
sagipin ang mga tupang napahiwalay sa kawan, 
anupat hindi siya nag-atubiling pumatay ng oso 
o leon kung kinakailangan.---1Sa 17:34-36. 

Ngunit sa kabila ng kaniyang kagitingan bilang 
mandirigma, maaalaala rin si David bilang isang bi- 
hasang manunugtog ng alpa at isang mangangatha 
ng awit, mga kakayahang marahil ay natamo niya 
sa maraming oras ng pagbabantay sa mga tupa. Na- 
kilala rin si David sa paglikha ng mga bagong pa- 
nugtog. (2Cr 7:6; 29:26, 27; Am 6:5) Dahil sa pag- 
ibig ni David kay Jehova, nakakatha siya ng mga 
liriko na mas matayog kaysa sa pangkaraniwang 
mga awit anupat ang mga iyon ay naging mga kla- 
sikal na obra maestra na nauukol sa pagsamba at 


564 


pagpuri kay Jehova. Ipinakikita ng mga superskrip- 
siyon ng di-kukulangin sa 73 awit na si David ang 
kumatha ng mga ito, at ang ibang mga awit naman 
ay kinikilala sa ibang bahagi ng Bibliya bilang isinu- 
lat ni David. (Ihambing ang Aw 2:1 sa Gaw 4:25, Aw 
95:7, 8 sa Heb 4:7.) Malamang na ang ilan, gaya ng 
mga Awit 8, 19, 23, 29, ay nagpapabanaag ng mga 
karanasan ni David bilang pastol. 

Ang lahat ng pagsasanay na ito habang nag-aala- 
ga ng mga tupa ay naghanda kay David sa mas ma- 
halagang gawain ng pagpapastol sa bayan ni Jeho- 
va, gaya nga ng nasusulat: “Pinili [ni Jehova] si 
David na kaniyang lingkod at kinuha niya siya mula 
sa mga kural ng kawan. Mula sa pagsunod sa mga 
tupang babaing nagpapasuso dinala niya siya upang 
maging pastol sa Jacob na kaniyang bayan at sa Is- 
rael na kaniyang mana.” (Aw 78:70, 71, 2Sa 7:8) Ga- 
yunman, nang unang iwanan ni David ang mga 
tupa ng kaniyang ama, hindi pa niya hahalinhan 
noon ang nakaluklok na hari. Sa halip, naglingkod 
siya bilang manunugtog ng korte ayon sa rekomen- 
dasyon ng isang tagapayo ni Saul, na naglarawan 
kay David kapuwa bilang “dalubhasa sa pagtugtog’ 
at bilang “isang magiting at makapangyarihang la- 
laki at isang lalaking mandirigma at isang matali- 
nong tagapagsalita at isang lalaking may makisig na 
anyo, at si Jehova ay sumasakaniya.” (1Sa 16:18) 
Kaya si David ang naging manunugtog ng alpa ng 
nababagabag na si Saul, at kaniya ring tagapagdala 
ng baluti.-- 1Sa 16:19-23. 

Nang maglaon, sa mga kadahilanang hindi bi- 
nanggit, bumalik si David sa bahay ng kaniyang 
ama sa loob ng di-matiyak na yugto ng panahon. 
Nang magdala siya ng mga panustos sa kaniyang 
mga kapatid na nasa hukbo ni Saul, na nang pana- 
hong iyon ay pansamantalang tumigil sa pakikipag- 
laban sa mga Filisteo, nagalit siya nang makita niya 
at marinig na dinudusta ni Goliat si Jehova. “Sino 
ang di-tuling Filisteong ito upang tuyain niya ang 
mga hukbo ng Diyos na buhay?” ang tanong ni Da- 
Vid. (1Sa 17:26) “Si Jehova,” ang sabi pa niya, “na 
nagligtas sa akin mula sa pangalmot ng leon at mula 
sa pangalmot ng oso, siya ang magliligtas sa akin 
mula sa kamay ng Filisteong ito.” (1Sa 17:37) Nang 
bigyan ng pahintulot, ang lalaking ito na pumatay 
ng leon at oso ay lumapit kay Goliat, na sinasabi: 
“Ako ay pumaparito sa iyo taglay ang pangalan ni 
Jehova ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng 
Israel, na iyong tinuya.” Biglang ipinukol ni David 
ang isang bato gamit ang kaniyang panghilagpos at 
pinabagsak ang tagapagtanggol ng mga kaaway. 
Pagkatapos, sa pamamagitan ng sariling tabak ni 
Goliat, pinugutan ito ni David ng ulo, at bumalik 
siya sa kampo dala ang mga tropeo ng digmaan, 
ang ulo at tabak ng higanteng iyon.---1Sa 17:45-54, 
LARAWAN, Tomo 1, p. 745. 


565 


Kapansin-pansin na sa Septuagint, gaya ng maki- 
kita sa manuskritong Griego na Vatican 1209 ng ika- 
apat na siglo, ay wala ang 1 Samuel 17:55 hanggang 
sa salitang “Filisteo” sa 18:6a. Kaya naman minarka- 
han ng Moffatt ng doblihang mga braket ang lahat 
ng talatang ito maliban sa pinakahuli, anupat tina- 
wag ang mga ito na “alinman sa editoryal na mga 
dagdag o mga interpolasyon.” Gayunman, may mga 
katibayang sumusuporta sa bersiyon ng tekstong 
Masoretiko.--Tingnan ang SAMUEL, MGA AKLAT NG 
(Mga Seksiyon na Wala sa Griegong Septuagint). 

Bilang Isang Takas. (MAPA, Tomo 1, p. 746) 
Dahil sa mabibilis na pangyayaring iyon, ang buhay 
ni David ay nagbago mula sa paninirahan sa ilang 
tungo sa pagiging isang taong kilala sa buong Isra- 
el. Nang atasan siyang mamahala sa mga lalaking 
mandirigma, sinalubong si David ng sayaw at pag- 
sasaya nang bumalik siya mula sa isang matagum- 
pay na pakikipagbaka sa mga Filisteo, anupat gani- 
to ang inaawit ng karamihan nang araw na iyon, “Si 
Saul ay nagpabagsak ng kaniyang libu-libo, at si Da- 
vid ay ng kaniyang sampu-sampung libo.” (1Sa 
18:5-7) “Minamahal ng buong Israel at Juda si Da- 
vid,” at ang mismong anak ni Saul na si Jonatan 
ay nakipagtibay kay David ng isang panghabang- 
buhay na tipan ng pag-ibig sa isa't isa at pakikipag- 
kaibigan, anupat maging ang anak ni Jonatan na si 
Mepiboset at ang kaniyang apo na si Mica ay tu- 
manggap ng mga kapakinabangang dulot ng tipang 
iyon.--1Sa 18:1-4, 16; 20:1-42, 23:18, 2Sa 9:1-13. 

Dahil sa pagiging popular ni David, kinainggitan 
siya ni Saul, na palaging “tumitingin kay David nang 
may paghihinala magmula nang araw na iyon.” Ma- 
kalawang ulit, samantalang tumutugtog si David 
gaya noong una, hinagisan siya ni Saul ng sibat 
upang tuhugin siya sa dingding, at sa dalawang 
pagkakataong iyon ay iniligtas siya ni Jehova. Bago 
nito, ipinangako ni Saul na ibibigay niya ang kani- 
yang anak na babae sa sinumang makapapatay kay 
Goliat, ngunit ngayon ay atubili na siyang ibigay ito 
kay David. Nang bandang huli ay sumang-ayon din 
si Saul na ipakasal kay David ang kaniyang ikala- 
wang anak na babae, sa kundisyon na magdadala si 
David sa kaniya ng “isang daang dulong-balat ng 
mga Filisteo,” isang di-makatuwirang kahilingan na 
iniisip ni Saul na magiging dahilan ng kamatayan ni 
David. Ngunit dinoble pa ng matapang na si David 
ang dote, dinala niya kay Saul ang 200 dulong-balat, 
at napangasawa niya si Mical. Kaya dalawa na sa 
mga anak ni Saul ang buong-pusong nakipagtipan 
kay David, na naging dahilan naman upang lalo 
siyang kapootan ni Saul. (1Sa 18:9-29) Nang muling 
tumugtog si David sa harap ni Saul, tinangka ng hari 
na tuhugin siya sa dingding sa ikatlong pagkakata- 
on. Sa dilim ng gabi ay tumakas si David, anupat 
muli na lamang niyang nakita si Saul sa ilalim ng 


DAVID 


naiiba at totoong kakatwang mga kalagayan.--- 1Sa 
19:10. 

Noong sumunod na mga taon ay namuhay si Da- 
vid bilang isang takas, na palipat-lipat sa iba't ibang 
dako dahil walang-tigil siyang tinutugis ng isang 
mapagmatigas at balakyot na hari na determina- 
dong pumatay sa kaniya. Unang nanganlong si Da- 
vid sa Rama na kinaroroonan ng propetang si Sa- 
muel (1Sa 19:18-24), ngunit nang hindi na ligtas 
na magtago roon ay nagtungo siya sa Filisteong 
lunsod ng Gat. Bago dumeretso sa Gat, dumaan siya 
sa Nob upang pumaroon sa mataas na saserdoteng 
si Ahimelec, na nagbigay sa kaniya ng tabak ni Go- 
liat. (1Sa 21:1-9, 22:9-23, Mat 12:3, 4) Gayunman, 
nakatakas lamang siya sa Gat sa pamamagitan ng 
pagbabalatkayo niya ng kaniyang katinuan, habang 
gumagawa ng mga paekis na marka sa pintuang- 
daan gaya ng isang bata at pinatutulo ang laway 
niya sa kaniyang balbas. (1Sa 21:10-15) Ibinatay ni 
David sa karanasang ito ang nilalaman ng mga Awit 
34 at 56. Pagkatapos ay nagtago siya sa yungib ng 
Adulam, kung saan pumaroon sa kaniya ang kani- 
yang pamilya at ang mga 400 lalaking sawing-palad 
at nagigipit. Maaaring ginugunita ng Awit 57 o 142, 
o ng dalawang ito, ang kaniyang pagtigil sa yungib 
na iyon. Nagpatuloy si David sa pagpapalipat-lipat 
--mula roon patungo sa Mizpe sa Moab at pagkata- 
pos ay pabalik sa kagubatan ng Heret sa Juda. (1Sa 
22:1-5) Noong naninirahan siya sa Keila, nabalitaan 
niya na si Saul ay naghahandang sumalakay, kung 
kaya siya at ang kaniyang mga tauhan, na noon ay 
mga 600 na ang bilang, ay lumisan patungo sa Ilang 
ng Zip. Patuloy siyang tinugis ni Saul sa iba't ibang 
dako, mula sa Ilang ng Zip sa Hores hanggang sa 
Ilang ng Maon. Mahuhuli na sana ni Saul noon si Da- 
vid ngunit may dumating na balita na lumusob ang 
mga Filisteo. Dahil dito, pansamantalang itinigil ni 
Saul ang paghabol anupat nakatakas si David patu- 
ngo sa En-gedi. (1Sa 23:1-29) Ang magagandang 
Awit na pumupuri kay Jehova dahil sa paglalaan ng 
makahimalang pagliligtas (Aw 18, 59, 63, 70) ay 
nagmula sa mga karanasang katulad nito. 

Sa En-gedi, pumasok si Saul sa isang yungib 
upang manabi. Si David, na nagtatago sa kaloob- 
loobang dako ng yungib, ay tahimik na lumapit at 
pinutol ang laylayan ng kasuutan ni Saul ngunit 
hindi niya ito pinatay, anupat sinabi na malayong 
mangyari na saktan niya ang hari, “sapagkat siya 
ang pinahiran ni Jehova."”--- 1Sa 24:1-22. 

Pagkamatay ni Samuel. Nang mamatay na si 
Samuel, si David, na nananatili pa ring isang tapon, 
ay nanahanan sa Ilang ng Paran. (Tingnan ang 
PARAN.) Siya at ang kaniyang mga tauhan ay nag- 
pakita ng kabaitan kay Nabal, isang mayamang tao 
na may mga alagang hayop sa Carmel, sa dakong 


DAVID 


T ng Hebron, subalit itinaboy lamang sila ng wa- 
lang-utang-na-loob na taong ito. Dahil sa mabilis na 
pag-iisip ng asawa ni Nabal na si Abigail, hindi iti- 
nuloy ni David ang paglipol sa mga lalaki sa samba- 
hayang iyon, ngunit si Nabal ay sinaktan ni Jehova 
at namatay. Pagkatapos nito, napangasawa ni David 
ang balo, kaya bukod pa kay Ahinoam na mula sa 
Jezreel, nagkaroon si David ng isa pang asawa, si 
Abigail na taga-Carmel, noon namang panahong 
wala si David, ibinigay ni Saul si Mical sa ibang la- 
laki.-- 1Sa 25:1-44, 27:3. 

Sa ikalawang pagkakataon ay nanganlong si Da- 
vid sa Ilang ng Zip, at sinimulan na naman siyang 
tugisin ng hari. Itinulad ni David si Saul at ang 3,000 
tauhan nito sa mga naghahanap ng “isang pulgas, 
gaya ng isang humahabol ng isang perdis sa mga 
bundok.” Isang gabi ay tahimik na pumasok sina 
David at Abisai sa kampo ni Saul samantalang tulog 
ang lahat ng naroroon at tinangay nila ang sibat at 
ang banga ng tubig nito. Gusto nang patayin ni Abi- 
sai si Saul, ngunit sa ikalawang pagkakataon ay hin- 
di pinatay ni David si Saul, anupat sinabi niya na 
mula sa pangmalas ni Jehova, malayong mangyari 
na iunat niya ang kaniyang kamay laban sa pinahi- 
ran ng Diyos. (1Sa 26:1-25) Ito na ang huling pag- 
kakataon na nakita ni David ang kaniyang kalaban. 

Namayan si David sa Ziklag sa teritoryong Filis- 
teo, kung saan malayo siya kay Saul sa loob ng 
16 na buwan. Maraming makapangyarihang lalaki 
ang umalis sa mga hukbo ni Saul at sumama sa mga 
tapon na nasa Ziklag, anupat nakaya ni David na lu- 
subin ang mga bayan ng mga kaaway ng Israel sa 
T, sa gayo'y pinatibay ang mga hangganan ng Juda 
at pinalakas ang kaniyang posisyon bilang hari sa 
hinaharap. (1Sa 27:1-12, 1Cr 12:1-7, 19-22) Nang pi- 
naghahandaan ng mga Filisteo na salakayin ang 
mga hukbo ni Saul, inanyayahan ni Haring Akis si 
David na sumama sa kanila, palibhasa'y iniisip nito 
na si David ay naging “alingasaw sa kaniyang ba- 
yang Israel.” Ngunit hindi sumang-ayon dito ang 
ibang mga panginoon ng alyansa dahil iniisip nilang 
isang panganib sa seguridad si David. (1Sa 29:1-11) 
Sa pagbabaka na nagtapos sa Bundok Gilboa, nama- 
tay si Saul at ang tatlo sa kaniyang mga anak, kasa- 
ma si Jonatan.-- 1Sa 31:1-7. 


Samantala, ninakawan at sinunog ng mga Ama- 
lekita ang Ziklag, anupat tinangay ang lahat ng mga 
babae at mga bata. Kaagad na tinugis ng mga huk- 
bo ni David ang mga mandarambong, naabutan ang 
mga ito, at binawi ang kanilang mga asawa at mga 
anak at ang lahat ng mga pag-aari. (1Sa 30:1-31) 
Pagkaraan ng tatlong araw, dinala ng isang Amale- 
kita ang diadema at pulseras ni Saul, anupat may- 
panlilinlang na ipinaghambog na siya ang pumatay 
sa sugatang hari dahil umaasa siyang bibigyan siya 


566 


ng gantimpala. Bagaman kasinungalingan lamang 
iyon, iniutos ni David na patayin ang Amalekita da- 
hil sa pag-aangking siya ang “pumatay sa pinahiran 
ni Jehova."---2Sa 1:1-16, 1Sa 31:4, 5. 

Bilang Hari. (MAPA, Tomo 1, p. 746) Labis na 
napighati si David sa masaklap na balitang patay na 
si Saul. Hindi niya ikinagalak ang pagkamatay ng 
kaniyang pangunahing kaaway kundi nabagabag pa 
nga siya dahil nabuwal ang pinahiran ni Jehova. Bi- 
lang panaghoy, kinatha ni David ang isang panam- 
bitan na pinamagatang “Ang Busog." Ibinulalas niya 
roon na ang kaniyang pinakamahigpit na kaaway at 
ang kaniyang pinakamatalik na kaibigan ay magka- 
samang nabuwal sa pagbabaka---'si Saul at si Jona- 
tan, ang mga kaibig-ibig at ang mga kaiga-igaya 
noong sila ay nabubuhay, at sa kanilang kamatayan 
ay hindi sila nagkahiwalay. "---2Sa 1:17-27. 

Pagkatapos nito, lumipat si David sa Hebron, kung 
saan siya pinahiran ng matatandang lalaki ng Juda 
bilang hari sa kanilang tribo noong 1077 B.C.E., 
nang siya ay 30 taong gulang. Ang anak naman ni 
Saul na si Is-boset ang ginawang hari ng ibang mga 
tribo. Ngunit pagkaraan ng mga dalawang taon, si 
Is-boset ay pinaslang, anupat ang kaniyang ulo ay 
dinala kay David ng mga mamamaslang na umaa- 
sang tatanggap sila ng gantimpala, ngunit pinatay 
rin sila gaya niyaong nagpanggap na pumatay kay 
Saul. (2Sa 2:1-4, 8-10, 4:5-12) Bilang resulta ng pag- 
kamatay ni Is-boset, sumama sa Juda ang mga tri- 
bo na hanggang noong panahong iyon ay sumusu- 
porta sa anak ni Saul, at nang maglaon, isang hukbo 
na may bilang na 340,822 ang nagtipun-tipon at si 
David ay ginawa nilang hari ng buong Israel.---2Sa 
5:1-3, 1Cr 11:1-3, 12:23-40. 

Pamamahala sa Jerusalem. Pagkatapos na ma- 
mahala si David sa Hebron nang pito at kalahating 
taon, inilipat niya ang kaniyang kabisera, ayon sa 
tagubilin ni Jehova, sa nabihag na moog ng mga Je- 
busita, ang Jerusalem. Doon ay itinayo niya sa Sion 
ang Lunsod ni David at namahala siya nang 33 taon 
pa. (2Sa 5:4-10, 1Cr 11:4-9, 2Cr 6:6) Noong nanini- 
rahan si Haring David sa Hebron, nadagdagan pa 
ang kaniyang mga asawa, kinuha niyang muli si Mi- 
cal, at nagkaroon siya ng maraming anak na lalaki 
at babae. (2Sa 3:2-5, 13-16, 1Cr 3:1-4) Pagkalipat 
niya sa Jerusalem, kumuha siya ng mas marami 
pang mga asawa at mga babae na nagsilang naman 
sa kaniya ng mas marami pang anak.---2Sa 5: 13-16, 
1Cr 3:5-9: 14:3-7. 

Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ay 
naging hari ng buong Israel, umahon sila upang 
ibagsak siya. Gaya ng dati (1Sa 23:2, 4, 10-12, 30:8), 
sumangguni si David kay Jehova kung dapat ba 
siyang umahon laban sa kanila. “Umahon ka,” ang 
sagot sa kaniya, at pinasapitan ni Jehova ang kaa- 


567 


way ng isang napakatinding pagkawasak kung kaya 
tinawag ni David ang dakong iyon na Baal-perazim, 
na nangangahulugang “May-ari ng mga Paglansag.” 
Nang muli silang makipagsagupaan, iniba ni Jehova 
ang estratehiya, at inutusan niya si David na lumi- 
gid at saktan ang mga Filisteo mula sa likuran. 
--2Sa 5:17-25: 1Cr 14:8-17. 

Tinangka ni David na dalhin ang kaban ng tipan 
sa Jerusalem, ngunit nabigo ito nang hawakan ni 


ISANG TALAANGKANAN NI DAVID 


(Nakasulat sa puro malalaking titik ang 
pangalan ng mga lalaki) 


DAVID 


Uzah ang kaban at pabagsakin siya dahil dito. (2Sa 
6:2-10, 1Cr 13:1-14) Pagkaraan ng mga tatlong bu- 
wan, matapos ang maingat na mga paghahanda, 
kasama rito ang pagpapabanal sa mga saserdote at 
mga Levita at ang pagtiyak na ang Kaban ay naka- 
pasan sa kanilang mga balikat sa halip na nakapa- 
tong sa isang karwahe gaya noong una, dinala ito 
sa Jerusalem. Habang nakadamit nang simple la- 
mang, ipinakita ni David ang kaniyang kagalakan at 


ieia at Ruth (kaniyang asawa) 


OBED 
| 
JESSE 


PAMILYA NI JESSE 


ELIAB 
(Elihu) 


SHAMAH 

(Simeafh], 
Simei) 

ABINADAB 


RADAI 


NETANEL 


Zeruias DAVID 


-di-pinangalanan- Abigail 


MGA PAMANG- 


| 
KIN NI DAVID JEHONADAB ABISAI 


MGA ASAWA NI DAVID 
Maaca 


Ahinoam 
Abigail 


Mical 


mga asawa 
at babae 
-di-pinangalanan- 


| 
JOAB ASAHEL 


Bat-sheba 


Hagit Egla 


| aa 
AMNON ABSALOM 


(Abisalom) 


DANIEL 
(Kileab) 


MGA ANAK 
NI DAVID 


Tamar SEPATIAS 


ADONIAS ITREAM 


| I 
IBHAR NOGA 


ELISUA 
(Elisama) 


ELIPELET 
(Elpelet) 


JAPIA 


[ | | 
NEPEG ELISAMA ELIPELET 


BEELIADA 
(Eliada) 


JERIMOT 


| 
SIMEA SOBAB 


(Samua) 


[ 
-di-pinangalanan- 


| | 
NATAN SOLOMON 


(Jedidias) 


DAVID 


pananabik sa natatanging okasyong ito nang siya ay 
'maglulukso at sumayaw sa harap ni Jehova.” Ngu- 
nit sinaway si David ng kaniyang asawang si Mical, 
na nagsabing kumilos siyang 'gaya ng isa sa mga 
taong walang-isip.” Dahil sa di-makatuwirang rekla- 
mong ito, si Mical ay “hindi nagkaroon ng anak 
hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan. '---2Sa 
6:11-23, 1Cr 15:1-29. 

Isinaayos din ni David na mapalawak ang pag- 
samba kay Jehova sa bagong lokasyon ng Kaban sa 
pamamagitan ng pag-aatas ng mga bantay ng pin- 
tuang-daan at mga manunugtog at pagtiyak na 
may “mga handog na sinusunog . . . nang palagian 
sa umaga at sa gabi.” (1Cr 16:1-6, 37-43) Karagda- 
gan pa, inisip ni David na magtayo ng isang tem- 
plong yari sa sedro upang maging bahay ng Kaban, 
bilang kahalili ng tolda nito. Ngunit hindi pinahintu- 
lutan si David na itayo ang bahay, sapagkat ang sabi 
ng Diyos: “Pagkarami-raming dugo ang iyong ibinu- 
bo, at malalaking digmaan ang iyong ipinakipagla- 
ban. Hindi ka magtatayo ng bahay para sa aking 
pangalan, sapagkat napakaraming dugo ang iyong 
ibinubo sa lupa sa harap ko.” (1Cr 22:8: 28:3) Ga- 
yunman, nakipagtipan si Jehova sa kaniya anupat 
nangakong ang paghahari ay mananatili sa kani- 
yang pamilya nang walang hanggan, at may kaug- 
nayan sa tipang ito, tiniyak ng Diyos na ang kani- 
yang anak na si Solomon, na ang pangalan ay mula 
sa salitang-ugat na nangangahulugang “kapayapa- 
an,” ang siyang magtatayo ng templo.---2Sa 7:1-16, 
25-29, 1Cr 17:1-27: 2Cr 6:7-9: Aw 89:3, 4, 35, 36. 

Kaayon ng tipang ito ukol sa kaharian, pinahintu- 
lutan ni Jehova si David na palawakin ang teritoryo 
niya mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa Eufrates, 
anupat pinatitibay ang kaniyang mga hanggahan, 
pinananatili ang pakikipagpayapaan sa hari ng Tiro, 
at nakikipagbaka at nanlulupig sa mga kalaban sa 
magkabi-kabila--mga Filisteo, mga Siryano, mga 
Moabita, mga Edomita, mga Amalekita, at mga 
Ammonita. (2Sa 8:1-14: 10:6-19: 1Ha 5:3: 1Cr 13:5: 
14:1, 2: 18:1-20:8) Dahil sa bigay-Diyos na mga ta- 
gumpay na ito, si David ay naging isang napakama- 
kapangyarihang tagapamahala. (1Cr 14:17) Gayun- 
man, alam na alam ni David na nagkaroon siya ng 
gayong katayuan hindi dahil sa panlulupig o sa pag- 
mamana kundi dahil sa tulong ni Jehova, na siyang 
naglagay sa kaniya sa trono ng makalarawang teo- 
krasyang iyon.--1Cr 10:14: 29:10-13. 

Nagdulot ng kapahamakan ang kaniyang mga 
pagkakasala. Noong isinasagawa ang patuluyang 
kampanya laban sa mga Ammonita, naganap ang 
isa sa pinakamalulungkot na pangyayari sa buhay 
ni David. Nagsimula ito nang mamasdan ng hari 
mula sa kaniyang bubong ang magandang si Bat- 
sheba na naliligo at magkaroon siya ng maling pag- 


568 


nanasa rito. (San 1:14, 15) Nang malaman ni David 
na ang asawa nitong si Uria ay nasa digmaan, iniu- 
tos niya na dalhin ang babae sa kaniyang palasyo, 
at doon ay sinipingan niya ito. Nang maglaon ay ipi- 
nasabi ng babae sa hari na siya'y nagdadalang-tao. 
Walang alinlangang dahil sa takot na si Bat-sheba 
ay ilantad sa madla at patayin dahil sa imoral 
na gawain, kaagad na nagsugo si David sa hukbo 
upang utusan si Uria na mag-ulat sa kaniya sa Je- 
rusalem, anupat umaasang magpapalipas ng gabi si 
Uria kasama ng asawa nito. Ngunit kahit na nilasing 
ito ni David, hindi pa rin sinipingan ni Uria si Bat- 
sheba. Palibhasa'y gipit na gipit na, pinabalik ni Da- 
vid si Uria sa hukbo dala ang lihim na mga tagubi- 
lin sa kumandanteng si Joab na ilagay si Uria sa 
unahan ng labanan, kung saan tiyak na mapapatay 
ito. Nagtagumpay ang pakana. Namatay si Uria sa 
pagbabaka, ipinangilin ng kaniyang balo ang kauga- 
liang yugto ng pagdadalamhati, at pagkatapos ay 
kinuha ni David ang balo bilang asawa bago mala- 
man ng taong-bayan ang pagdadalang-tao nito. 
--2Sa 11:1-27. 

Ngunit nagmamasid si Jehova, at ibinunyag niya 
ang kasuklam-suklam na pangyayaring iyon. Kung 
pinahintulutan ni Jehova na mga taong hukom sa 
ilalim ng Kautusang Mosaiko ang humawak sa kaso 
nina David at Bat-sheba, pinatay na sana ang dala- 
wang nagkasala, at sabihin pa, ang di-pa-naisisilang 
na supling na bunga ng kanilang pangangalunya ay 
mamamatay kasama ng kaniyang ina. (Deu 5:18, 
22:22) Gayunman, si Jehova mismo ang humawak 
sa kasong ito at pinagpakitaan niya ng awa si David 
dahil sa tipan ukol sa Kaharian (2Sa 7:11-16), wa- 
lang alinlangang dahil si David mismo ay nagpakita 
ng awa (1Sa 24:4-7: ihambing ang San 2:13) at da- 
hil sa pagsisisi na nakita ng Diyos sa mga nagkasa- 
la. (Aw 51:1-4) Ngunit hindi nila naiwasan ang lahat 
ng kaparusahan. Sa pamamagitan ng propetang si 
Natan, ipinahayag ni Jehova: “Narito, magbabangon 
ako laban sa iyo ng kapahamakan mula sa iyong sa- 
riling sambahayan.”---2Sa 12:1-12. 

At nagkagayon nga. Di-kalaunan ay namatay ang 
anak sa pangangalunya na isinilang ni Bat-sheba, 
kahit pa nag-ayuno at nagdalamhati si David nang 
pitong araw noong ang bata ay may sakit. (2Sa 
12:15-23) Pagkatapos ay ginahasa ng panganay na 
anak ni David na si Amnon ang kaniyang kapatid sa 
ama na si Tamar, at bilang resulta nito ay pinaslang 
si Amnon ng tunay na kapatid ni Tamar, na nagdu- 
lot naman ng pighati kay David. (2Sa 13:1-33) Nang 
maglaon, tinangka ni Absalom, ang ikatlo at mina- 
mahal na anak ni David, na agawin ang trono anu- 
pat lantaran din niyang hinamak at dinusta ang ka- 
niyang ama sa pamamagitan ng pagsiping sa mga 
babae ni David. (2Sa 15:1-16:22) Umabot sa sukdu- 


569 


lan ang kahihiyang ito nang ibulusok ng digmaang 
sibil ang bansa sa isang tunggalian ng anak at ama, 
na nagwakas sa kamatayan ni Absalom, isang ba- 
gay na hindi kailanman hinangad ni David kung 
kaya lubha itong nakapighati sa kaniya. (2Sa 17:1- 
18:33) Noong tinutugis siya ni Absalom, kinatha ni 
David ang Awit 3, na doon ay sinabi niya, “Ang ka- 
ligtasan ay kay Jehova.”--Aw 3:8. 

Ngunit sa kabila ng lahat ng kaniyang mga pag- 
kakamali at malulubhang pagkakasala, laging nag- 
papakita si David ng wastong kalagayan ng puso sa 
pamamagitan ng pagsisisi at paghingi ng kapatawa- 
ran ni Jehova. Pagkatapos ng kaniyang pagkakasala 
may kaugnayan kay Bat-sheba, isinulat ni David 
ang Awit 51, na nagsasabi, “Sa kamalian ay iniluwal 
ako... sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina.” 
(Aw 51:5) Noon namang udyukan siya ni Satanas na 
kumuha ng sensus ng mga lalaking kuwalipikado 
para sa mga hukbong militar, mapagpakumbabang 
ipinagtapat ni David ang kaniyang mga pagkakasa- 
la.--2Sa 24:1-17, 1Cr 21:1-17, 27:24: tingnan ang 
PAGPAPAREHISTRO, PAGREREHISTRO. 

Pagbili sa lupang pagtatayuan ng templo. 
Nang huminto ang salot na dulot ng pagkakamali ng 
hari sa huling nabanggit na pangyayari, binili ni 
David ang giikan ni Ornan at, bilang hain kay Jeho- 
va, inihandog niya ang mga baka at ang karetang 
panggiik. Nang maglaon ay itinayo ni Solomon sa 
dakong ito ang maringal na templo. (2Sa 24:18-25, 
1Cr 21:18-30, 2Cr 3:1) Laging nasa puso ni David 
ang pagtatayo ng templong iyon, at bagaman hindi 
siya pinahintulutang itayo iyon, pinayagan siyang 
bumuo ng isang malaking pangkat ng manggagawa 
upang magtabas ng mga bato at magtipon ng mga 
materyales kasama na rito ang 100,000 talento na 
ginto (S38,535,000,000) at 1,000,000 talento na pi- 
lak (86,606,000,000), at tanso at bakal na walang 
takdang dami. (1Cr 22:2-16) Mula sa sarili niyang 
kayamanan ay nag-abuloy si David ng ginto ng 
Opir at dinalisay na pilak na nagkakahalaga ng ma- 
higit sa S1,202,000,000. Inilaan din ni David ang 
mga arkitektural na plano, na tinanggap niya sa pa- 
mamagitan ng pagkasi, at inorganisa niya ang sam- 
pu-sampung libong Levita sa maraming pangkat ng 
paglilingkod, kasama ang isang malaking koro ng 
mga mang-aawit at manunugtog.--1Cr 23:1-29:19, 
2Cr 8:14: 23:18, 29:25; Ezr 3:10. 

Katapusan ng paghahari. Sa huling mga araw 
ng buhay ni David, ang 70-taong gulang na hari, na 
hindi na makaalis noon sa higaan, ay patuloy pa 
ring umaani ng kapahamakan sa loob ng kaniyang 
pamilya. Lingid sa kaniyang kaalaman at walang 
pahintulot niya at, mas malubha pa, walang pag- 
sang-ayon ni Jehova, tinangka ng kaniyang ikaapat 
na anak na si Adonias na gawing hari ang sarili nito. 


DAVID 


Nang makarating kay David ang balitang ito, agad 
siyang kumilos upang ang kaniyang anak na si 
Solomon, ang pinili ni Jehova, ay opisyal na maita- 
laga bilang hari at maiupo sa trono. (1Ha 1:5-48, 
1Cr 28:5; 29:20-25, 2Cr 1:8) Pagkatapos ay pinayu- 
han ni David si Solomon na lumakad sa mga daan 
ni Jehova, tuparin ang Kaniyang mga batas at mga 
utos, kumilos nang may kapantasan sa lahat ng 
bagay, at kung magkagayon ay mapapabuti siya. 
--1Ha 2:1-9. 

Pagkaraan ng 40-ta6ng paghahari, si David ay na- 
matay at inilibing sa Lunsod ni David, matapos pa- 
tunayan na karapat-dapat siyang mapabilang sa 
talaan ni Pablo ng mga saksi na may namumukod- 
tanging pananampalataya. (1Ha 2:10, 11; 1Cr 29:26- 
30, Gaw 13:36, Heb 11:32) Nang sipiin ni Jesus ang 
Awit 110, sinabi niya na isinulat iyon ni David “sa 
ilalim ng pagkasi.” (Mat 22:43, 44; Mar 12:36) Sa 
maraming talata ng Bibliya, kinilala ng mga apostol 
at ng iba pang mga manunulat na si David ay isang 
kinasihang propeta ng Diyos.--Ihambing ang Aw 
16:8 sa Gaw 2:25; Aw 32:1, 2 sa Ro 4:6-8, Aw 41:9 
sa Ju 13:18, Aw 69:22, 23 sa Ro 11:9, 10, Aw 69:25 
at 109:8 sa Gaw 1:16, 20. 

Makalarawan. Madalas banggitin ng mga pro- 
peta si David at ang kaniyang maharlikang samba- 
hayan, kung minsan ay may kaugnayan sa huling 
mga hari ng Israel na umupo sa “trono ni David” (Jer 
13:13, 22:2, 30, 29:16; 36:30) at kung minsan ay 
sa mga pananalitang makahula. (Jer 17:25, 22:4; 
Am 9:11: Zac 12:7-12) Itinutuon ng ilang Mesiyani- 
kong hula ang pansin sa tipan ni Jehova kay David 
ukol sa kaharian. Halimbawa, sinabi ni Isaias na 
ang isa na tatawaging “Kamangha-manghang Taga- 
payo, Makapangyarihang Diyos, Walang-hanggang 
Ama, Prinsipe ng Kapayapaan" ay matibay na itata- 
tag sa “trono ni David” hanggang sa panahong wa- 
lang takda. (Isa 9:6, 7; ihambing din ang 16:5.) Ini- 
halintulad ni Jeremias ang Mesiyas sa “isang sibol 
na matuwid” na “ibabangon ni Jehova para kay Da- 
vid.” (Jer 23:5, 6; 33:15-17) Sa pamamagitan ni Eze- 
kiel, tinukoy ni Jehova ang Mesiyanikong Pastol bi- 
lang ang “aking lingkod na si David.'---Eze 34:23, 24: 
37:24, 2b. 

Nang ipatalastas ng anghel kay Maria na magsisi- 
lang ito ng isang anak na lalaki na tatawaging Jesus, 
sinabi niya na “ibibigay sa kaniya ng Diyos na Jeho- 
va ang trono ni David na kaniyang ama.” (Luc 1:32) 
Si “Jesu-Kristo, na anak ni David,” ay kapuwa ang le- 
gal at ang likas na tagapagmana ng trono ni David. 
(Mat 1:1, 17: Luc 3:23-31) Sinabi ni Pablo na si Jesus 
ang supling ni David ayon sa laman. (Ro 1:3, 2Ti 
2:8) Kinilala rin si Jesus ng karaniwang mga tao bi- 
lang ang “Anak ni David.” (Mat 9:27, 12:23: 15:22, 
21:9, 15, Mar 10:47, 48, Luc 18:38, 39) Mahalagang 


DAVID, LUNSOD NI 


matiyak ito, sapagkat, gaya ng inamin ng mga Pari- 
seo, ang Mesiyas ay anak ni David. (Mat 22:42) Mis- 
mong ang binuhay-muling si Jesus ay nagpatotoo 
rin sa bagay na ito, na sinasabi: “Ako, si Jesus, ... 
ang ugat at ang supling ni David.”---Apo 22:16: ga- 
yundin sa Apo 3:7: 5:5. 


DAVID, LUNSOD NI. Ang pangalang ibini- 
gay sa “moog ng Sion” matapos itong mabihag mula 
sa mga Jebusita. (2Sa 5:6-9) Ipinapalagay na ang 
seksiyong ito ay ang tagaytay na patungong T 
mula sa Bundok Moria. Sa gayon, ito ay nasa T ng 
lokasyon ng templong itinayo ni Solomon nang 
dakong huli. Sa ngayon ay isa itong makitid na 
talampas sa timog na mas mababa kaysa sa Bun- 
dok Moria. Ang lugar na ito ay nagsilbing isang ma- 
lawak na tibagan ng bato, lalo na noong panahong 
namamahala si Emperador Hadrian at itinatayo ang 
Romanong lunsod ng Aelia Capitolina noong mga 
135 C.E. Kaya lumilitaw na noong sinaunang pana- 
hon, halos kasintaas ito ng Bundok Moria, bagaman 
mas mababa pa rin ito sa kinatatayuan ng templo. 
--MGA LARAWAN, Tomo 1, p. 747, at Tomo 2, p. 947. 

Ang lugar na ito ay angkop na angkop na gawing 
isang “moog,” yamang protektado ito ng malalalim 
na libis sa tatlong panig, anupat nasa K ang Libis ng 
Tyropoeon at nasa S ang Libis ng Kidron, na karug- 
tong naman ng Libis ng Hinom sa timugang dulo ng 
tagaytay. (1Cr 11:7) Kailangan lamang ng lunsod 
ang mahigpit na proteksiyon sa H panig, at doon 
ay lalo pang papakipot ang tagaytay kung kaya 
napakahirap sumalakay sa panig na iyon. Hindi 
pa tiyakang natutukoy kung saan ang hilagaang 
hangganan ng “Lunsod ni David” na ito, bagaman 
ipinapalagay ng ilang iskolar na iyon ay ang na- 
banggit na makitid na bahagi nito. Sa paglipas ng 
mga siglo, ang mga libis ay tumaas dahil sa mara- 
ming guho, anupat hindi na gaanong kapansin- 
pansin ang estratehikong lokasyon at bentaha ng lu- 
gar na ito. Ang sinaunang Lunsod ni David ay 
tinatayang may kabuuang lawak na 4 hanggang 
6 na ektarya (10 hanggang 15 akre). 

Sa Libis ng Kidron, malapit sa paanan ng silanga- 
ning panig ng tagaytay na kinatatayuan ng moog, 
ay may isang bukal na tinatawag na Gihon. (1Ha 
1:33) Ipinakikita ng arkeolohikal na mga paghuhu- 
kay na noong sinaunang panahon, inuka sa batuhan 
doon ang isang paagusan ng tubig na konektado sa 
isang daanan sa loob ng lunsod, anupat posibleng 
kumuha ng tubig mula sa bukal nang hindi lumala- 
bas ng lunsod. Sinasabi ng ilan na ang moog ay na- 
pasok at nabihag ni Joab at ng kaniyang mga tau- 
han sa pamamagitan ng pag-akyat sa daanang ito. 
--2Sa 5:8, 1Cr 11:5, 6. 

Ang lugar na ito ay tinawag na “Lunsod ni David” 
nang ito ang maging maharlikang tirahan ni David, 


570 


pagkatapos niyang mamahala nang pito at kalaha- 
ting taon mula sa Hebron. Dito itinayo ang ‘bahay ni 
David na yari sa mga sedro,' sa tulong ni Hiram ng 
Tiro. (2Sa 5:5, 9, 11; 7:2) Iniutos ni David na iahon 
ang kaban ng tipan mula sa bahay ni Obed-edom 
patungo sa Lunsod ni David, anupat nakita ng kani- 
yang asawang si Mical ang dumarating na prusi- 
syon mula sa isang bintana ng bahay ni David. (2Sa 
6:10-16, 1Cr 15:1, 29) Nang mamatay ang hari, ini- 
libing siya sa lunsod na ito, isang kaugalian na sinu- 
nod ng maraming iba pang monarka sa linya ni Da- 
vid.— 1Ha 2:10. 

Mula sa Paghahari ni Solomon at Patuloy. 
Inilipat ni Solomon ang Kaban sa bagong-tayong 
templo na nasa mas malawak na talampas sa da- 
kong H ng Lunsod ni David. Ipinakikita ng panana- 
litang “iniahon nila ang kaban mula sa Lunsod ni Da- 
vid” na ang templo ay nasa mas mataas na lugar, 
anupat ang Bundok Moria ay mas mataas kaysa sa 
timugang tagaytay. (1Ha 8:1) Nang mapangasawa 
ni Solomon ang anak ni Paraon, inilagay niya ito sa 
Lunsod ni David. (1Ha 3:1) Ngunit nang maipagpa- 
tayo na niya ito ng isang bagong bahay na mas ma- 
lapit sa lugar ng templo, inalis niya ito sa Lunsod ni 
David dahil itinuturing iyon na banal, yamang ang 
Kaban ay dating naroroon. (1Ha 9:24; 2Cr 8:11) May 
iba pang mga itinayo si Solomon sa Lunsod ni Da- 
vid, at nagsagawa si Hezekias ng mga pagkukumpu- 
ni roon bilang paghahanda sa pagsalakay ng Asir- 
yanong si Senakerib. (1Ha 11:27, 2Cr 32:5) Inilihis 
din ni Hezekias ang tubig ng bukal ng Gihon, anu- 
pat pinadaloy niya iyon sa K panig ng Lunsod ni Da- 
vid, maliwanag na sa pamamagitan ng paagusang 
inuka sa batuhan sa ilalim ng lupa, na natuklasang 
nagkokonekta sa bukal na iyon at sa Tipunang-tubig 
ng Siloam sa TK dalisdis ng tagaytay. (2Cr 32:30) 
Ang kaniyang anak at kahalili, si Manases, ay nag- 
tayo ng isang panlabas na pader sa kahabaan ng si- 
langaning dalisdis na nakaharap sa Libis ng Kidron. 
--2Cr 33:14. 

Mula sa nabanggit na mga teksto, maliwanag na 
bagaman lumawak pa ang Jerusalem sa paglipas ng 
panahon, ang Lunsod ni David ay nanatiling isang 
hiwalay na purok. Totoo pa rin ito kahit noong naka- 
balik na ang mga Judio mula sa pagkatapon sa 
Babilonya, anupat ang ilang bahagi ng lunsod ay 
binabanggit may kaugnayan sa mga tauhang nag- 
kukumpuni sa mga pader ng lunsod. (Ne 3:15, 16) 
Lumilitaw na ang “Hagdanan ng Lunsod ni David” 
ay pababa mula sa dulong timog ng lunsod. (Ne 
12:37) Isiniwalat ng mga paghuhukay rito ang ilang 
bahagi ng hagdanang iyon, at sa dakong ito ay may- 
roon pa ring mga baytang na pababa mula sa burol. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang termi- 
nong “lunsod ni David” ay tumutukoy sa Betlehem, 


571 


ang lugar kung saan isinilang si David at si Jesus. 
—lLluc 2:4, 11: Ju 7:42, tingnan ang JERUSALEM. 


DAWAG [sa Heb., dar-dar; sa Gr. tribo-los: sa 
Ingles, thistle]. Alinman sa sari-saring mga hala- 
man na ang mga dahon ay nakatutusok at di- 
pantay-pantay ang gilid, matitigas ang tangkay, at 
tinutubuan ng bilog o tulad-silindrong mga ulo na 
inuusbungan naman ng malalambot at malasutlang 
purpura, dilaw, o puting bulaklak. Kinailangan ni 
Adan, at nang maglaon ay ng kaniyang mga inapo, 
na makipagpunyagi sa mapanligalig na mga dawag 
nang binubungkal nila ang isinumpang lupa. (Gen 
3:17, 18) Yamang ang mga binhi ng mga ito ay iki- 
nakalat ng hangin, madaling tumubo ang mga da- 
wag sa mga lugar na napabayaan at tiwangwang. 
(Tingnan ang Os 10:8.) Tinukoy ni Jesu-Kristo ang 
mga dawag nang ilarawan niya na ang mga tao, 
gaya ng mga halaman, ay makikilala sa kanilang 
mga bunga. (Mat 7:16) Sa Palestina, karaniwang 
makakakita ng maraming star thistle na tinatangay 
ng mga hangin ng taglagas at gumugulong nang 
kumpul-kumpol, isang larawan na marahil ay tinu- 
tukoy sa Awit 83:13 at Isaias 17:13. 


DAYAMI. Ang mga natuyong tangkay ng mga 
butil na gaya ng trigo at sebada, sa Bibliya, partiku- 
lar itong tumutukoy sa tangkay ng butil na naiiwan 
ng paggigiik. Noong sinauna, ang dayami, ito la- 
mang o inihahalo sa iba pang pakain, ay ginagamit 
bilang kumpay para sa mga alagang hayop. (Gen 
24:25, 32: Huk 19:19: 1Ha 4:28, Isa 11:7: 65:25) Gi- 
nagamit din noon ang dayami sa paggawa ng mga 
laryo. (Exo 5:7-18, tingnan ang LARYO.) Lumilitaw 
ito sa makatalinghagang mga tagpo anupat tumu- 
tukoy sa pagkapuksa ng balakyot (Job 21:18) at sa 
pagkasupil at pagkakababa ng Moab. (Isa 25:10-12) 
Sa paglalarawan sa makapangyarihang Leviatan, bi- 
nabanggit na ang bakal ay itinuturing nitong gaya 
lamang ng dayami.---Job 41:1, 27. 


DAYUHAN. Tingnan ang BANYAGA: NANINIRA- 
HANG DAYUHAN. 
DEBIR [Kaloob-looban: Pinakalikod]. 


1. Ang hari ng Eglon, na isa sa apat na maliliit na 
kaharian na nakipag-alyansa sa hari ng Jerusalem 
upang salakayin ang lunsod ng Gibeon dahil naki- 
pagpayapaan ito kay Josue. (Jos 10:1-5) Ang pagsu- 
ko ng Gibeon kay Josue ay naging sanhi ng pag- 
katakot, yamang malamang na pinahina nito ang 
anumang pagkakaisa laban sa Israel (Jos 9:1, 2) at, 
kasabay nito, lumilitaw na mas madaling nakapag- 
paroo't parito si Josue sa hilaga at timugang mga 
bahagi ng Lupang Pangako, na nakatulong upang 
unti-unting masakop ang lupain. Nang salakayin 


DEBIR 


ng mga kalaban ang Gibeon, sinaklolohan ito ng 
hukbo ni Josue, at sa tulong ng mga himala, naga- 
pi niya ang hukbong militar ng mga Canaanita, 
anupat si Debir at ang iba pang mga hari ay napili- 
tang manganlong sa isang yungib. Doon sila ikinu- 
long hanggang nang ilabas sila at patayin.---Jos 
10:6-27. 

2. Isang maharlikang Canaanitang lunsod (Jos 
10:38, 39), tinatawag ding Kiriat-seper at Kiriat- 
sana. (Jos 15:15, 49; Huk 1:11) Ito ay nasa teritor- 
yong mana ng Juda ngunit naging isang Levitikong 
lunsod ng mga Kohatita.---Jos 21:9, 15: 1Cr 6:54, 58. 

Lumilitaw na may dalawang ulat ng unang pagbi- 
hag ng Israel sa Debir bilang bahagi ng mga opera- 
syong militar ni Josue. Sinasabi lamang ng unang 
ulat na ang populasyon ng Debir ay nilipol. (Jos 10: 
38, 39) Ang ikalawa, na nasa Josue 11:21-23, ay ma- 
lamang na pag-uulit lamang sa pagbihag ding iyon 
(yamang binabanggit ng talata 18 na “maraming 
araw na nakipagdigma si Josue sa lahat ng mga ha- 
ring ito”), samantalang ibinibigay ang karagdagang 
impormasyon na “nilipol [ni Josue] ang mga Ana- 
kim... mula sa Debir” at sa iba pang mga lunsod. 
Maaaring idinagdag ang impormasyong ito upang 
ipakita na maging ang matatangkad na Anakim, 
na naghasik ng matinding takot sa puso ng mga 
tiktik ng Israel mahigit 40 taon na ang nakararaan 
(Bil 13:28, 31-33, Deu 9:2), ay natalo ng mga Israe- 
lita. 

Gayunpaman, lumilitaw na muling nanirahan ang 
mga Anakim sa lunsod ng Debir, marahil ay naka- 
pasok sila mula sa baybayin ng Filistia (Jos 11:22) 
habang ang Israel ay pansamantalang nagkakampo 
sa Gilgal o nakikipagdigma sa H. (Jos 10:43-11:15) 
Bagaman nasupil sa unang mga kampanya ni Josue 
ang nagkakaisang pakikipaglaban ng mga hukbo ng 
kaaway sa lupain ng Canaan, anupat mabilis na na- 
buwag ang lahat ng malalaking moog, lumilitaw na 
dahil sa ganitong uri ng pakikipagdigma, ang Israel 
ay hindi nakapagtayo ng mga garison upang ma- 
kontrol nila ang mga lugar ng lahat ng lunsod na 
winasak. Dahil dito, nagsagawa si Otniel ng ikala- 
wang pagbihag o lubusang paglupig sa Debir, anu- 
pat dahil sa malaking bahaging ginampanan niya sa 
pananakop sa lunsod ay ibinigay sa kaniya si Acsa, 
ang anak ng beteranong mandirigma na si Caleb, 
bilang asawa.---Jos 15:13-19, Huk 1:11-15. 

Hindi matiyak kung kailan mismo sa kasaysayan 
ng Israel naganap ang ikalawang pagbihag na ito. 
Ang aklat ng Mga Hukom ay nagsisimula sa pana- 
nalitang “pagkamatay ni Josue,” at ang ulat ng pag- 
kuha ni Caleb sa Debir ay kasunod nito. (Huk 1:11- 
15) Sinasabi ng ilan na dahil dito, lumilitaw na 
nasakop ng Juda ang Debir noong panahong patay 
na si Josue at na ang katulad na ulat sa Josue 
15:13-19 ay idinagdag nang dakong huli sa aklat na 


DEBORA 


nagtataglay ng pangalan ni Josue. Gayunman, iti- 
nuturing ng iba na ang Hukom 1:1 ay isang pormal 
na introduksiyon lamang upang maiugnay ito sa ak- 
lat ng Josue, anupat ipinangangatuwiran na mala- 
yong maghintay pa si Caleb ng maraming taon 
hanggang sa mamatay si Josue bago niya palayasin 
ang mga Anakim mula sa pag-aaring ipinangako sa 
kaniya. Dahil dito, ipinapalagay nila na ang ulat sa 
Mga Hukom ay isang pag-uulit niyaong nasa Josue. 

Iba't iba ang opinyon ng mga iskolar ng Bibliya 
may kinalaman sa lokasyon ng Debir sa bulubundu- 
king pook ng Juda. Ipinapalagay noon na ito ay ang 
Tell Beit Mirsim, mga 20 km (12 mi) sa KTK ng He- 
bron. Gayunman, ipinapalagay na ngayon na ito ay 
ang Khirbet Rabud, mga 13 km (8 mi) sa TK ng He- 
bron. 

Ang sinaunang pangalan ng Debir, na Kiriat- 
seper (Jos 15:15, Huk 1:11), ay nangangahulugang 
“Bayan ng Aklat.” Dahil dito, ipinapalagay ng ilan na 
ang Debir ang sentro ng relihiyoso at legal na kaa- 
laman ng mga Canaanita at na doon iniingatan 
noon ang mga pampublikong rehistro. 

3. Isang lugar “sa mababang kapatagan ng Acor" 
na lumitaw sa talaan ng mga hangganan ng Juda. 
(Jos 15:7) Bagaman sa ngayon ay hindi alam ang 
eksaktong lokasyon ng Debir, naniniwala ang ilang 
heograpo na ang pangalan nito ay napanatili sa 
Thogheret ed-Debr, na nasa TK ng Jerico, at sa 
Wadi Debr, na mas malapit sa ipinapalagay na loka- 
syon ng Libis ng Acor. 

4. Isang lokasyon sa hangganan ng Gad na nasa 
Gilead. (Jos 13:26) Itinuturing ng karamihan na ang 
Debir na ito ay ang Lo-debar, kung saan naninira- 
han si Makir (na naging mapagpatuloy kay Mepibo- 
set at gayundin kay David). (2Sa 9:4-6, 17:27-29) 
Ipinapalagay ng ilan na ang Debir sa Gad ay ang 
Umm ed-Dabar, 16 na km (10 mi) sa T ng Dagat ng 
Galilea. 


DEBORA [Bubuyog]. 

1. Yaya ni Rebeka. Sumama si Debora kay Rebe- 
ka nang iwan nito ang sambahayan ng kaniyang 
amang si Betuel upang lumipat sa Palestina para 
maging asawa ni Isaac. (Gen 24:59) Pagkalipas ng 
maraming taon ng paglilingkod sa sambahayan ni 
Isaac, si Debora ay pumisan sa sambahayan ni Ja- 
cob, marahil pagkamatay ni Rebeka. Maliwanag na 
mga 125 taon pagkaraang mapangasawa ni Rebeka 
si Isaac, si Debora ay namatay at inilibing sa ilalim 
ng isang malaking punungkahoy sa Bethel. Ang pa- 
ngalang ibinigay sa punungkahoy (Alon-bakut, na- 
ngangahulugang “Dambuhalang Punungkahoy ng 
Pagtangis") ay nagpapahiwatig na lubhang napa- 
mahal siya kay Jacob at sa sambahayan nito.---Gen 
35:8. 


572 


2. Isang propetisa sa Israel, asawa ni Lapidot. 
(Huk 4:4) Walang katibayan na si Lapidot at si Barak 
ay iisang tao, gaya ng ipinapalagay ng ilan. Nagka- 
sama lamang sina Debora at Barak dahil kapuwa 
nila nais na mapalaya ang Israel mula sa paniniil ng 
mga Canaanita. Si Debora ay nananahanan noon sa 
ilalim ng isang puno ng palma na nasa bulubundu- 
king pook ng Efraim sa pagitan ng Rama at ng Beth- 
el; “ang mga anak ni Israel ay pumaparoon sa kani- 
ya upang magpahatol.”--Huk 4:5. 

Ginamit ni Jehova si Debora upang ipatawag si 
Barak mula sa Kedes-neptali at sabihin dito ang la- 
yunin ng Diyos na gumamit ng 10,000 lalaki upang 
talunin ang napakalaking hukbo ng Canaanitang si 
Haring Jabin sa ilalim ng pinuno ng hukbo na si Si- 
sera. Nangako si Jehova kay Barak na ibibigay Niya 
sa kamay nito ang kaaway. Ngunit bilang karagda- 
gan, habang tinitipon niya ang mga pulutong at di- 
nadala sila sa Bundok Tabor, iginiit niyang samahan 
siya ni Debora bilang kinatawan ng Diyos, bagaman 
si Debora ay isang babae. Handa naman si Debora 
na iwanan ang kaniyang mas matiwasay na kinaro- 
roonan upang samahan si Barak. Gayunman, inihu- 
la niya na “ang kagandahan” ng tagumpay ay ma- 
pupunta sa isang babae. Natupad ang mga salitang 
ito nang patayin si Sisera ng babaing si Jael.---Huk 
4:6-10, 17-22. 

Magkasamang umawit sina Debora at Barak ng 
isang awit noong araw ng tagumpay. Ang isang ba- 
hagi ng awit ay isinulat sa unang panauhan, na nag- 
papahiwatig na si Debora ang kumatha ng ilang ba- 
hagi nito, kung hindi man ng buong awit. (Huk 5:7) 
Isang kaugalian noon ng mga babae na ipagdiwang 
ang mga tagumpay sa pamamagitan ng awit at sa- 
yaw. (Exo 15:20, 21: Huk 11:34, 1Sa 18:6, 7; Aw 
68:11) Iniuukol ng awit ang lahat ng karangalan at 
kapurihan kay Jehova dahil sa tagumpay na iyon 
alang-alang sa kaniyang bayan. Nagdaragdag ito ng 
maraming detalye sa salaysay na sinundan nito, at 
upang makita ang buong larawan, dapat na isaa- 
lang-alang kapuwa ang awit at ang salaysay. Pagka- 
tapos ilarawan ang kapangyarihan at karingalan ni 
Jehova at alalahanin ang kalagayan ng Israel bago 
makipaglaban si Barak, pinapurihan nito ang mga 
tribong tumugon sa panawagan at nagtanong ito 
tungkol sa iba na hindi tumugon. Buong-linaw na 
nagdaragdag ito ng mga detalye may kinalaman sa 
labanan at sa pagkatalo ng mga Canaanita, sa lakas- 
loob na pagkilos ni Jael nang patayin nito si Sisera, 
at sa kabiguan ng ina ni Sisera, na naghintay nang 
walang saysay sa mga samsam at mga aliping ma- 
iuuwi sana mula sa Israel kung nagtagumpay ang 
kaniyang anak na si Sisera.---Huk 5. 


DEBOSYON. Tingnan ang BukoD-TANGING DE- 
BOSYON: MAKADIYOS NA DEBOSYON. 


573 


DECAPOLIS [Pook ng Sampung Lunsod]. Isang 
liga o kompederasyon ng sampung lunsod (mula sa 
Griegong de'ka, nangangahulugang “sampu,” at po'- 
lis, “Tunsod"). Ang pangalang ito ay itinawag din sa 
pook na kinaroroonan ng karamihan sa mga lunsod 
na ito.---Mat 4:25. 


Kasunod ng pananakop ni Alejandrong Dakila no- 
ong mga 332 B.C.E., nagkaroon ng mga kolonyang 
Griego sa Sirya at Palestina, na lumilitaw na pina- 
mayanan ng mga beterano mula sa mga hukbo ni 
Alejandro na sinundan naman ng mga nandayu- 
hang nagsasalita ng Griego. Ang karamihan sa mga 
kolonyang ito ay itinatag sa mga lugar ng mas nau- 
nang mga bayang Judio, samantalang ang iba na- 
man ay itinayo sa mga bagong lugar, partikular na 
sa S ng Ilog Jordan. Umunlad ang mga ito no- 
ong panahon ng pamamahala ng mga Seleucido ng 
Sirya at ng mga Ptolemy ng Ehipto, ngunit ang 
pagbangon ng Macabeo-Judiong estado (pasimu- 
la noong mga 168 B.C.E.) ay lubhang nagsapa- 
nganib sa halos independi- 
yenteng katayuan ng mga 
ito. Bagaman tiyak na kabi- 
lang sa populasyon ng mga 
lunsod na ito ang mara- 
ming Judio, ang mga lun- 
sod na ito ay mga sentro 
pa rin ng kultura at or- 
ganisasyong Griego at sa 
gayon ay lubhang hindi 
kaayon ng mga tungu- 
hin ng mga Macabeo. Nang 
lupigin at reorganisahin ni 
Pompey ang Palestina no- 
ong 63 B.C.E., ang He- 
lenistikong mga lunsod 
na ito ay binigyan ng Roma 
ng proteksiyon at sinang- 
ayunang katayuan. Pina- 
hintulutan silang gumawa 
ng sarili nilang mga barya 
at magkaroon ng malaking 
kapamahalaan sa kanilang 
sarili, bagaman dapat pa 
rin silang magpasakop sa 
Roma at sa pamahalaang 
probinsiyal ng Sirya at hi- 
nilingan silang magbayad 
ng buwis at maglaan ng 
mga kalalakihan para sa 
paglilingkod militar. 

Kung Paano Nabuo ang 
Liga. Malamang na sa 
pagitan ng pananakop ni 
Pompey at ng kamatayan 


Lansangan 


DECAPOLIS p 


DECAPOLIS 


ni Herodes na Dakila (mga 1 B.C.E.), sampu sa He- 
lenistikong mga lunsod na ito ang nagsama-sama sa 
pederasyong nakilala bilang Decapolis. Waring ang 
motibo nila sa pagsasama-samang ito ay ang paki- 
kipagkalakalan sa isa't isa at ang pagdedepensa la- 
ban sa mga puwersang kontra sa Helenismo sa loob 
ng Palestina o laban sa agresibong mga tribong pa- 
gala-gala sa mga disyertong rehiyon sa dakong S. 
Ang terminong “Decapolis” ay unang lumitaw sa 
Kristiyanong Griegong Kasulatan at sa mga akda 
nina Josephus at Pliny na Nakatatanda (kapuwa na- 
buhay noong unang siglo C.E.). Bagaman kinikila- 
la ni Pliny na mayroon nang iba-ibang opinyon 
tungkol dito, itinala niya ang sumusunod na mga 
lunsod bilang kasama sa orihinal na sampu: Damas- 
co, Filadelfia, Rafana, Scythopolis, Gadara, Hippo 
(Hippos), Dion, Pela, Galasa (Gerasa), at Canatha. 
(Natural History, V, Xvi, 74) Sa mga ito, tanging ang 
Scythopolis (Bet-sean) ang nasa K ng Jordan, dahil 
sa estratehikong posisyon ng Libis ng Esdraelon 
(Jezreel), nagsilbi itong isang mahalagang kawing 


Damasco 


Rafana (?) 


DEDAN 


sa Baybayin ng Mediteraneo at sa mga daungang- 
dagat nito. Maliwanag na ang Damasco, na nasa 
malayong H sa Sirya, ay isinama dahil sa kahalaga- 
han nito bilang isang sentro ng kalakalan. Ang Fila- 
delfia (sinaunang Raba, makabagong “Amman) ang 
pinakatimugan sa sampung lunsod, anupat mga 
40 km (25 mi) lamang ito sa HS ng hilagaang dulo 
ng Dagat na Patay. Ang iba pa sa mga lunsod ay 
nasa matabang pook ng Gilead o ng karatig na Ba- 
san. Pinaniniwalaan na ang karamihan sa mga iyon 
ay nasa mga pangunahing lansangan ng pook na 
iyon o malapit sa mga ito. Malamang na ang Cana- 
tha ay ang Kenat na binanggit sa Bilang 32:42. 

Noong ikalawang siglo C.E., bumanggit si Ptolemy 
ng 18 lunsod na nasa “Decapolis,” na maaaring 
nagpapahiwatig na ang pangalang ito ay ginamit 
nang maglaon sa malawak na paraan at na ang bi- 
lang ng mga lunsod ay paiba-iba. Inilalakip naman 
ng ilang iskolar ang Abila, na itinala ni Ptolemy, bi- 
lang kasama sa orihinal na sampu kahalili ng Rafa- 
na. Gayunpaman, lumilitaw na ang pook ng Deca- 
polis ay walang tiyak na mga hangganan at na hindi 
saklaw ng awtoridad ng mga lunsod ng Decapolis 
ang lahat ng nakapagitang teritoryo kundi suma- 
saklaw lamang ito sa loob ng distrito ng bawat par- 
tikular na lunsod. 

Ang Ministeryo ni Jesus at ang Decapolis. 
Bagaman may mga tao mula sa Decapolis na kabi- 
lang sa mga pulutong na dumagsa upang marinig 
ang pagtuturo ni Jesus sa Galilea (Mat 4:25), walang 
espesipikong binanggit na nag-ukol siya ng panahon 
sa alinman sa Helenistikong mga lunsod nito. Totoo 
na pumasok si Jesus sa pook ng Decapolis noong pa- 
nahon ng kaniyang ministeryo sa Galilea nang tu- 
mawid siya sa Dagat ng Galilea at pumasok sa lupa- 
in ng mga Geraseno (o mga Gadareno ayon sa Mat 
8:28). (Mar 5:1) Ngunit dito, pagkatapos niyang pa- 
layasin ang mga demonyo at pahintulutan silang 
pumasok sa isang kawan ng mga baboy, anupat na- 
lipol ang kawan, sinabihan si Jesus ng mga tao mula 
sa kalapit na lunsod at karatig na lupain na “umalis 
sa kanilang mga distrito.” Tumalima naman si Je- 
sus, ngunit ang lalaking pinalaya niya mula sa pag- 
ali ng mga demonyo ay sumunod sa tagubilin ni 
Jesus na magpatotoo siya sa kaniyang mga kamag- 
anak, at ipinahayag niya ang mga pagpapagaling na 
ginawa ni Jesus sa Decapolis. (Mar 5:2-20) Ipinapa- 
lagay ng ilang iskolar na ang kawan ng mga baboy 
roon ay higit pang katibayan ng impluwensiya ng 
mga di-Judio na laganap sa pook na iyon. 

Pagkatapos ng Paskuwa ng 32 C.E., at pagkabalik 
niya mula sa isang paglalakbay sa mga pook ng Tiro 
at Sidon sa Fenicia, pumaroon si Jesus “sa dagat ng 
Galilea hanggang sa mga pook ng Decapolis.” (Mar 
7:31) Sa isang lugar sa pook na iyon, nagpagaling 
siya ng isang lalaking bingi na may kapansanan sa 


574 


pagsasalita at nang maglaon ay makahimala niyang 
pinakain doon ang isang pulutong ng 4,000 katao. 
--Mar 7:32-8:9. 

Kasaysayan Nang Dakong Huli. Ayon kay 
Eusebius, bago mawasak ang Jerusalem noong 
70 C.E., ang mga Kristiyano sa Judea ay tumakas 
patungo sa Pela, isang lunsod sa Decapolis, na nasa 
bulubunduking pook ng Gilead, bilang pagsunod sa 
makahulang babala ni Jesus.--Luc 21:20, 21: The 
Ecclesiastical History, III, v, 3. 

Palibhasa'y kabilang sa mga lunsod sa Palestina 
na nakahilig sa Helenismo, nakita sa mga lunsod sa 
Decapolis ang pinakamaraming palatandaan ng im- 
pluwensiyang Griego. Pinaniniwalaang umabot ang 
mga ito sa kanilang tugatog noong ikalawang sig- 
lo C.E., at nang sumunod na siglo, nagsimulang ma- 
buwag ang liga. Ang katibayan ng malaking implu- 
wensiyang Griego, gayundin ang kayamanan ng 
mga lunsod ng Decapolis, ay makikita sa kahanga- 
hangang labi ng mga dulaan, mga ampiteatro, mga 
templo, mga paliguan, mga paagusan, at ng iba 
pang mga istraktura sa Gerasa (makabagong Ja- 
rash) at sa iba pang mga lunsod. 


DEDAN. 


1. Isang Cusita sa linya ni Raama. (Gen 10:7: 1Cr 
1:9) Lumilitaw na ang kaniyang mga inapo ay nani- 
rahan sa isang bahagi ng Arabia. 

2. Isang inapo ni Abraham sa pamamagitan ni 
Joksan. (Gen 25:3, 1Cr 1:32) Lumilitaw na ang mga 
Dedanitang nagmula kay Joksan ay nanirahan sa 
Tat TS ng Lupang Pangako sa rehiyon kung saan pi- 
nayaon ni Abraham ang lahat ng kaniyang mga 
supling kay Ketura.---Gen 25:6. 

Yamang ang dalawang Dedanitang pamilya (ya- 
ong kay Raama at kay Joksan) ay maliwanag na na- 
nirahan sa mga bahagi ng Arabia, hindi matiyak 
kung aling Dedan ang tinutukoy kapag lumilitaw 
ang pangalang ito sa mas huling mga aklat ng Bibli- 
ya. Ngunit kung minsan, ang pag-uugnay rito sa 
ibang Semitikong mga bayan gaya ng Edom, Tema, 
at Buz ay nagpapahiwatig na ito'y ang Dedan na 
nagmula kay Joksan. Halimbawa, nakatala ang De- 
dan bilang nasa isang dulo ng Edom, na ang lupain 
ay nakatakdang salantain. (Eze 25:13) Ang Dedan, 
na nasa “disyertong kapatagan,” ay sinabihan ding 
tumakas mula sa sumasalakay na mga hukbo. Ang 
mga pulutong ng Dedan ay kailangang magha- 
nap ng matitirahan sa kakahuyan, samantalang ang 
Tema, na sa teritoryo ng mga ito waring daraan ang 
mga Dedanita sa pagtakas nila, ay tinatawagang 
maglaan ng pagkain at inumin bilang panustos para 
sa mga takas. (Isa 21:11-15: Jer 49:8) Tulad ng 
Edom, sa dakong huli ay mapipilitan din ang Dedan 
na uminom mula sa kopa ng alak ng pagngangalit 
ni Jehova.--Jer 25:15, 21, 23. 


575 


Ipinapalagay ng mga iskolar na ang Dedan ay ang 
oasis ng el-Ula, mga 120 km (75 mi) sa TK ng Ta- 
ima. 

Hindi ipinahihiwatig ng ibang mga pagbanggit sa 
Dedan kung ang tinutukoy ay Hamitiko o Semiti- 
kong mga tao. Halimbawa, binabanggit ang Dedan 
sa Ezekiel 27:15, 20 bilang nakikipagkalakalan sa 
Tiro. May-pag-iimbot ding minamasdan ng Dedan 
ang isinaplanong pandarambong ni Gog ng Magog 
sa bayan ng Diyos.---Eze 38: 13. 


DEKALOGO. 


DEKER  [Umuulos]. Ama ng isa sa 12 kinatawan 
ni Solomon. Ang anak ni Deker ay naglaan ng pag- 
kain para kay Solomon at sa sambahayan nito, 
isang buwan sa isang taon, lumilitaw na mula sa re- 
hiyon ng timugang Dan.-- 1Ha 4:7, 9. 


DELAIAS [Hinango ni Jehova [upang iligtas]]. 

1. Isang Aaronikong saserdote noong panahon ni 
David na itinalaga sa pamamagitan ng palabunutan 
bilang ulo ng ika-23 pangkat ng mga saserdote. 
— 1Cr 24:1, 5, 18. 

2. Anak ni Semaias; isa sa mga prinsipe sa korte 
ni Haring Jehoiakim na nakarinig kay Baruc nang 
basahin nito ang aklat na isinulat ni Jeremias at 
pagkatapos niyaon ay lumilitaw na nag-ulat sa hari. 
Nang basahin ang balumbon sa harap ni Jehoiakim, 
si Delaias at ang dalawa pang prinsipe ay nabigo sa 
pagsusumamo sa hari na huwag itong sunugin. 
—Jer 36:11-26. 

3. Ang ninuno ng ilang tao na pumaroon sa Jeru- 
salem kasama ni Zerubabel noong 537 B.C.E. ngu- 
nit hindi nakapagpatunay na sila ay mga Israelita. 
--Fzr 2:1, 59, 60; Ne 7:61, 62. 

4. Anak ni Mehetabel at ama ng Semaias na inu- 
pahan nina Sanbalat at Tobia upang takutin si Nehe- 
mias na gobernador.---Ne 6:10-13. 

5. Isa sa pitong anak na lalaki ni Elioenai; inapo ni 
David sa pamamagitan ni Solomon.---1Cr 3:10, 24. 


DELAILA [posible, Nakabitin]. Isang babaing 
naninirahan sa agusang libis ng Sorek. Ipinakilala 
si Delaila sa ulat ng Bibliya bilang ang babaing ini- 
big ni Samson noong huling bahagi ng kaniyang 
20-taong pagiging hukom.---Huk 16:31. 

Bawat isa sa mga panginoon ng alyansa ng mga 
Filisteo, na gustong pumatay kay Samson, ay nag- 
alok kay Delaila ng 1,100 pirasong pilak (kung siklo, 
$2,422) upang tuklasin niya kung saan nanggaga- 
ling ang pambihirang lakas ni Samson. Nakipagtu- 
lungan siya sa pamamagitan ng pagtatanong kay 
Samson kung paano mapaglalaho ang lakas nito. Sa 
bawat sagot ni Samson, sinasabihan niya ang mga 
Filisteo at itinatago niya sa kaniyang bahay ang 


Tingnan ang SAMPUNG SALITA. 


DELUBYO 


mga Filisteong mandirigma na huhuli kay Samson 
sa sandaling mawalan ito ng lakas. Pagkatapos ng 
tatlong nagliligaw na sagot ni Samson, patuloy 
siyang kinukulit ni Delaila at “ginigipit niya siya ng 
kaniyang mga salita sa lahat ng pagkakataon at 
lagi siyang pinipilit, [anupat] ang kaniyang kalulu- 
wa ay hindi na nakatiis hanggang sa gusto na ni- 
yang mamatay.” Dahil dito, sinabi na ni Samson 
kay Delaila na siya'y isang Nazareo at na walang la- 
bahang dumaan kailanman sa kaniyang ulo. Nang 
matiyak ni Delaila na nalaman na niya ang katoto- 
hanan nang pagkakataong iyon, ipinatawag niya 
ang mga panginoon ng alyansa ng mga Filisteo, at 
dumating sila upang ibigay sa kaniya ang salapi. 
Habang natutulog si Samson sa kaniyang mga tu- 
hod, ginupit ng isang tagapaglingkod ang pitong ti- 
rintas ng buhok nito. Nang magising si Samson, 
natuklasan niya na naglaho na ang kaniyang bi- 
gay-Diyos na lakas. Sinunggaban siya ng nagtata- 
gong mga Filisteo, binulag nila siya at ibinilanggo. 
(Huk 16:4-21) Hindi na muling binanggit si Delaila 
sa ulat ng Bibliya. 

Hindi sinasabi ng Bibliya na nagkaroon ng sek- 
suwal na kaugnayan sina Delaila at Samson o na 
siya ay isang patutot. Hindi si Delaila ang patutot 
na binanggit sa Hukom 16:1, 2. Ang patutot na 
iyon ay taga-Gaza, samantalang si Delaila ay na- 
katira sa agusang libis ng Sorek. Gayundin, ipina- 
hihiwatig ng sumusunod na katibayan na si Delai- 
la ay posibleng isang Israelita, hindi isang Filisteo: 
Inalok siya ng mga panginoon ng alyansa ng napa- 
kalaking halaga ng salapi at hindi nila inantig sa 
kaniya ang damdaming makabayan.--Huk 16:5. 


DELUBYO. Ang pangglobong pagkalipol ng 
mga tao at mga hayop sa isang napakalaking baha 
noong mga araw ni Noe, noong 2370 B.C.E. Pinasa- 
pit ni Jehova ang pinakamatinding kataklismong ito 
sa buong kasaysayan ng tao dahil pinuno ng balak- 
yot na mga tao ng karahasan ang lupa. Ang matu- 
wid na si Noe at ang kaniyang pamilya, walong ka- 
luluwa lahat-lahat, kasama ang piniling mga hayop, 
ay naligtas noon sa pamamagitan ng isang pagka- 
laki-laking arka o hugis-kahong sasakyan.---Gen 
6:9-9:19: 1Pe 3:20, tingnan ang ARKA Blg. 1: NOE. 
Lawak ng Delubyo. Hindi ito basta pagbaha 
o pag-ulan nang napakalakas sa isang lugar lamang. 
Sa katunayan, ang salitang Griego na ginamit sa 
Bibliya upang tumukoy sa Baha, o Delubyo, ay ka-ta- 
kly:smos', isang kataklismo. (Luc 17:27, tlb sa Rbi8) 
Ang lokal na mga baha ay tumatagal nang ilang 
araw lamang, ngunit ang bahang ito ay umabot 
nang mahigit isang taon, anupat ang kalakhang ba- 
hagi ng panahong iyon ay kinailangan upang hu- 
mupa ang tubig. Hindi kapani-paniwala na gumugol 


DELUBYO 


si Noe ng marahil ay 50 taon sa paggawa ng isang 
pagkalaki-laking sasakyan na mga 40,000 m kubiko 
(1,400,000 piye kubiko) upang maligtas ang kani- 
yang pamilya at ang ilang hayop sa isa lamang lo- 
kal na baha. Kung isang maliit na lugar lamang ang 
naapektuhan, bakit kinailangan pang magpasok sa 
arka ng mga ispesimen ng “bawat nilalang na bu- 
hay mula sa bawat uri ng laman” upang “mainga- 
tang buhay ang [kanilang] supling sa ibabaw ng 
buong lupa”? (Gen 6:19, 7:3) Tiyak na isa itong 
pangglobong delubyo, anupat wala pang nangya- 
ring katulad nito bago o pagkatapos man nito. “Ang 
tubig ay umapaw sa lupa nang napakatindi anupat 
ang lahat ng matataas na bundok na nasa silong ng 
buong langit ay natakpan. Inapawan ng tubig ang 
mga iyon hanggang sa labinlimang siko [mga 6.5 m; 
22 piye] at ang mga bundok ay natakpan.” (Gen 7: 
19, 20) “Ang wakas ng lahat ng laman ay dumating 
sa harap ko,” ang sabi ni Jehova, kaya “papawiin ko 
ang lahat ng bagay na umiiral na aking ginawa 
mula sa ibabaw ng lupa.” At gayon nga ang nang- 
yari. “Ang lahat ng may hininga ng puwersa ng bu- 
hay sa mga butas ng kaniyang ilong, samakatuwid 
ay lahat ng nasa tuyong lupa, ay namatay ... ta- 
nging si Noe at yaong mga kasama niya sa arka ang 
nanatiling buhay.”--Gen 6:13, 7:4, 22, 23. 

Panahon ng Delubyo. Hindi dumating ang 
Delubyo nang biglaan at walang babala. Maraming 
taon ang ginugol upang maitayo ang arka, at sa pa- 
nahong iyon ay nagbabala rin si Noe, na “manga- 
ngaral ng katuwiran,” sa balakyot na salinlahing 
iyon. (2Pe 2:5) Dumating ang itinakdang panahon 
“noong ikaanim na raang taon ng buhay ni Noe, no- 
ong ikalabimpitong araw ng buwan.” Kasama ng pa- 
milya ni Noe, ipinasok sa arka ang “lalaki at babae 
mula sa bawat uri ng laman,” gayundin ang sapat 
na suplay ng pagkain para sa lahat, at “pagkatapos 
ay isinara ni Jehova ang pinto.” Nang magkagayon, 
“nabuksan ang mga pintuan ng tubig ng langit.” 
(Gen 7:11, 16) Umulan nang napakalakas at walang 
tigil sa loob ng “apatnapung araw at apatnapung 
gabi,” anupat “ang tubig ay patuloy na umapaw sa 
lupa” nang isang daan at limampung araw. (Gen 7: 
4, 12, 24) Limang buwan mula nang mag-umpisang 
umulan, ang arka ay “lumapag sa mga bundok ng 
Ararat.” (Gen 8:4) Halos dalawa at kalahating bu- 
wan pa pagkatapos nito bago lumitaw ang mga ta- 
luktok ng mga bundok’ (Gen 8:5), tatlong buwan pa 
ang lumipas bago inalis ni Noe ang pantakip ng 
arka upang makitang halos tuyo na ang ibabaw ng 
lupa (Gen 8:13), at halos dalawang buwan pa pagka- 
tapos niyaon nang buksan ang pinto at muling ma- 
katapak sa tuyong lupa ang mga naligtas.---Gen 
8:14-18. 

Pumasok si Noe at ang kaniyang pamilya sa arka 
noong ika-600 taon ng buhay ni Noe, nang ika-2 bu- 


576 


wan (Oktubre-Nobyembre), noong ika-17 araw. 
(Gen 7:11) Ang isang taon mula rito (isang taon na 
360 araw) ay papatak sa ika-17 araw, ika-2 buwan, 
ika-601 taon. Sampung araw naman pagkatapos 
nito ay ang ika-27 araw ng ika-2 buwan, kung kai- 
lan sila lumabas sa arka. Kaya sa kabuuan ay nana- 
tili sila nang 370 araw sa loob ng arka. (Gen 8:13, 
14) Sa rekord na iningatan ni Noe, lumilitaw na gu- 
mamit siya ng mga buwan na tig-30 araw, anupat 
ang 12 buwan ay 360 araw. Sa paraang ito, naiwa- 
san niyang gumamit ng masasalimuot na praksiyon 
na maaaring lumitaw kung mga buwang lunar na 
binubuo ng mahigit nang kaunti sa 2972 araw ang 
ginamit niya. Makikita na gayong mga kalkulasyon 
ang ginamit sa ulat dahil ang yugtong limang bu- 
wan ay naging katumbas ng 150 araw.--Gen 7:11, 
24: 8:3, 4. 

Ang Tubig-Baha. Sinasabi na kung ang lahat 
ng halumigmig sa atmospera ay biglang babagsak 
bilang ulan, hindi ito tataas nang dalawang pulgada 
man lamang kapag ipinangalat ito sa ibabaw ng 
lupa. Kaya saan nagmula ang tubig ng napakalaking 
delubyo noong araw ni Noe? Ayon sa ulat ng Gene- 
sis, sinabi ng Diyos kay Noe: “Narito, dadalhin ko [ni 
Jehova] ang delubyo [o, “makalangit na karagatan”: 
sa Heb., mab-bul'] ng tubig sa ibabaw ng lupa.” (Gen 
6:17, tlb sa Rbi8) Bilang paglalarawan sa nangyari, 
sinasabi ng sumunod na kabanata: “Bumuka ang la- 
hat ng bukal ng malawak na matubig na kalaliman 
at nabuksan ang mga pintuan ng tubig ng langit.” 
(Gen 7:11) Napakatindi ng Delubyo anupat “ang la- 
hat ng matataas na bundok na nasa silong ng buong 
langit ay natakpan.”---Gen 7:19. 

Saan nanggaling ang “makalangit na karagatan” 
na ito? Inilalahad ng ulat ng paglalang sa Genesis 
kung paanong noong ikalawang “araw” ay gumawa 
si Jehova ng kalawakan sa palibot ng buong lupa, at 
pinaghiwalay ng kalawakang ito (na tinawag na “La- 
ngit”) ang tubig sa ilalim nito, samakatuwid nga, 
ang mga karagatan, at ang tubig sa ibabaw nito. 
(Gen 1:6-8) Maliwanag na ang tubig na nasa ibabaw 
ng kalawakan ay nanatili roon mula noong ikala- 
wang “araw” ng paglalang hanggang noong Baha. 
Ito ang tinutukoy ng apostol na si Pedro nang sabi- 
hin niya na may “mga langit mula noong sinauna at 
isang lupa na nakatayong matatag mula sa tubig at 
sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng 
Diyos.” Ang “mga langit” na iyon at ang tubig sa 
ibabaw at sa ilalim ng mga ito ang ginamit ng sali- 
ta ng Diyos, at “sa pamamagitan ng mga iyon ang 
sanlibutan ng panahong iyon ay dumanas ng pag- 
kapuksa nang apawan ito ng tubig.” (2Pe 3:5, 6) May 
iba't ibang paliwanag na inihaharap tungkol sa kung 
paano nanatili sa kalawakan ang tubig hanggang 
noong sumapit ang Baha at tungkol sa mga prose- 
song humantong sa pagbagsak nito. Ngunit ang 


577 


mga ito ay batay lamang sa espekulasyon. Ang si- 
nasabi lamang ng Bibliya ay na gumawa ang Diyos 
ng kalawakan anupat may tubig sa ibabaw nito at 
na siya ang nagpasapit ng Delubyo. Madali niyang 
magagawa ito dahil walang kapantay ang kaniyang 
kapangyarihan. 

Yamang sinasabi ng ulat sa Genesis na “ang lahat 
ng matataas na bundok” ay natakpan ng tubig, na- 
saan na ngayon ang lahat ng tubig na iyon? Mali- 
wanag na naririto sa lupa. Pinaniniwalaan na noong 
sinaunang panahon ay mas maliliit ang mga kara- 
gatan at mas malalaki ang mga kontinente, gaya ng 
pinatutunayan ng mahahabang daanan ng ilog na 
umaabot hanggang sa ilalim ng mga karagatan. Da- 
pat ding pansinin na sinasabi ng mga siyentipiko 
na mas mabababa noon ang mga bundok kaysa sa 
ngayon, at may mga bundok pa nga na umangat 
mula sa ilalim ng mga dagat. Sa ngayon, sinasabi na 
“sampung ulit na mas marami ang tubig ng karaga- 
tan kaysa sa lupang nakalitaw sa ibabaw ng dagat. 
Kung itatambak ang lahat ng lupang ito sa dagat at 
papatagin, matatakpan ng tubig ang buong lupa 
sa lalim na isa't kalahating milya.” (National Geo- 
graphic, Enero 1945, p. 105) Kaya pagkatapos na bu- 
magsak ang tubig-baha, ngunit bago tumaas ang 
mga bundok at lumalim ang pinakasahig ng mga 
dagat at bago nagyelo ang mga polo, napakarami ng 
tubig noon upang matakpan “ang lahat ng matata- 
as na bundok,” gaya ng sinasabi sa kinasihang ulat. 
--Gen 7:19. 

Epekto sa Lupa. Nagkaroon ng malalaking 
pagbabago dahil sa Delubyo. Halimbawa, biglang 
umikli ang buhay ng mga tao. Sinasabi ng ilan na 
bago ang Baha, nahaharang ng tubig na nasa iba- 
baw ng kalawakan ang ilang nakapipinsalang rad- 
yasyon at dahil nawala ang tubig na ito, dumami 
ang radyasyong kosmiko na nakapipinsala sa mga 
gene ng tao. Gayunman, walang binabanggit ang 
Bibliya hinggil sa bagay na ito. Samantala, ang anu- 
mang pagbabago sa radyasyon ay maaaring nakaa- 
pekto sa antas ng pagkabuo ng radyoaktibong car- 
bon-14, anupat dahil dito ay maaaring mawalan ng 
saysay ang lahat ng mga petsang bago pa ang Baha 
na ibinatay sa radiocarbon. 

Nang biglang bumukas ang “mga bukal ng matu- 
big na kalaliman” at ang “mga pintuan ng tubig ng 
langit,” bilyun-bilyong tonelada ng tubig ang uma- 
paw sa lupa. (Gen 7:11) Maaaring nagkaroon ng ma- 
lalaking pagbabago sa hitsura ng lupa dahil dito. 
Ang pinakabalat ng lupa, na maituturing na mani- 
pis kung ihahambing sa laki ng lupa at may iba- 
ibang kapal, ay nakapatong sa isang nahuhubog na 
masa na libu-libong kilometro ang diyametro. Kaya, 
dahil sa bigat ng tubig, malamang na nagkaroon ng 
malaking pagbabago sa pinakabalat ng lupa. Nang 


DELUBYO 


maglaon, maliwanag na may mga bagong bundok 
na lumitaw, mas tumaas pa ang dating mga bun- 
dok, lumalim ang mabababaw na mga lunas ng da- 
gat, at nagkaroon ng mga bagong dalampasigan, 
anupat dahil dito, halos 70 porsiyento ng ibabaw ng 
lupa sa ngayon ang natatakpan ng tubig. Ang pag- 
babagong ito sa pinakabalat ng lupa ang maaaring 
naging sanhi ng maraming penomenong heolohika, 
gaya ng pagtaas ng mga dalampasigan. Tinataya ng 
ilan na ang presyon ng tubig noon ay “2 tonelada sa 
bawat pulgada kuwadrado,” na sapat upang mabilis 
na maging mga fosil ang mga hayop at mga hala- 
man.--Tingnan ang The Biblical Flood and the Ice 
Epoch, ni D. Patten, 1966, p. 62. 


Ano ang katibayan na talagang 
nagkaroon ng pangglobong delubyo? 


Bilang isa pang posibleng katibayan ng malaking 
pagbabago sa lupa, may natagpuang mga labi ng 
mga mammoth at mga rinoseros sa iba't ibang ba- 
hagi ng lupa. Ang ilan sa mga ito ay natagpuan sa 
mga dalisdis sa Siberia, ang iba naman ay napreser- 
ba sa mga yelo sa Siberia at Alaska. (LARAWAN, 
Tomo 1, p. 328) Sa katunayan, ang iba sa mga ito ay 
may pagkain sa tiyan na hindi pa natutunaw o sa 
pagitan ng kanilang mga ngipin na hindi pa nangu- 
nguya, na nagpapahiwatig na bigla silang namatay. 
Batay sa kalakalan ng mga pangil na garing, tinata- 
ya na mga buto ng sampu-sampung libong mam- 
moth ang nasumpungan. Natagpuan naman sa ii- 
sang suson ng lupa ang mga fosil ng maraming iba 
pang hayop, gaya ng mga leon, tigre, oso at malala- 
king usa, na maaaring nagpapahiwatig na sabay- 
sabay na nalipol ang mga ito. Sinasabi ng ilan na 
ang gayong mga tuklas ay matibay na pisikal na pa- 
totoo na mabilis na nagbago ang klima at nagkaro- 
on ng biglaang pagkalipol dahil sa isang pambuong- 
daigdig na baha. Gayunman, mas pabor ang iba sa 
mga paliwanag na nagsasabing hindi namatay ang 
mga hayop na ito sa isang pangglobong kasakuna- 
an. Hindi nakadepende sa gayong mga fosil at mga 
iladong labi ng hayop ang patotoo na naganap ang 
Baha. 

Mga Alamat ng Baha. Ang isang kataklis- 
mong gaya ng Delubyo, na lumipol sa buong sanli- 
butan noong panahong iyon, ay hinding-hindi mali- 
limutan niyaong mga naligtas. Tiyak na ikukuwento 
nila ito sa kanilang mga anak at sa mga anak ng ka- 
nilang mga anak. Nabuhay pa si Sem nang 500 taon 
pagkatapos ng Delubyo upang mailahad ang pang- 
yayaring ito sa maraming salinlahi. Namatay siya 
sampung taon lamang bago ipinanganak si Jacob. 
Iningatan naman ni Moises sa Genesis ang tunay 
na ulat. Ilang panahon pagkatapos ng Baha, nang 


DELUBYO 


itinatayo ng mga taong sumasalansang sa Diyos 
ang Tore ng Babel, ginulo ni Jehova ang kanilang 
wika at pinangalat niya sila “sa ibabaw ng buong 
lupa.” (Gen 11:9) Natural lamang na nadala ng mga 
taong ito ang mga kuwento tungkol sa Baha at nai- 
pasa nila iyon sa kanilang mga inapo. Yamang hin- 
di lamang iilan ang kuwento tungkol sa malaking 
Delubyong iyon kundi marahil ay daan-daan pa 
nga, at yamang ang gayong mga kuwento ay masu- 
sumpungan sa mga tradisyon ng maraming primi- 
tibong lahi ng tao sa iba't ibang bahagi ng daigdig, 
ito'y matibay na patotoo na ang lahat ng mga taong 
iyon ay may iisang pinagmulan at na pawang nara- 
nasan ng kanilang sinaunang mga ninuno ang Ba- 
hang iyon.--TSART, Tomo 1, p. 328. 

Ang sabi-sabing mga ulat na ito tungkol sa Delu- 
byo ay tumutugma sa ilang pangunahing bahagi ng 
ulat ng Bibliya: (1) isang dakong kanlungan para sa 
ilan na naligtas, (2) isang pangglobong pagkalipol 
ng buhay sa pamamagitan ng tubig, at (3) isang 
binhi ng tao na iningatan. Ang mga Ehipsiyo, Grie- 
go, Tsino, Druid ng Britanya, Polynesian, Eskimo ng 
Alaska at Greenland, Aprikano, Hindu, at ang mga 
Indian ng mga kontinente ng Amerika--lahat ng 
mga ito ay may mga kuwento tungkol sa Baha. 
Ang The International Standard Bible Encyclopedia 
(Tomo 2, p. 319) ay nagsabi: “May natuklasang mga 
kuwento tungkol sa baha sa halos lahat ng mga ban- 
sa at mga tribo. Bagaman higit na popular ang mga 
ito sa kontinente ng Asia at sa mga pulo sa gawing 
timog nito at sa kontinente ng Hilagang Amerika, 
masusumpungan ang mga ito sa lahat ng kontinen- 
te. Ang kabuuang bilang ng kilalang mga kuwento 
ay umaabot nang mga 270 . . . Kadalasan na, ang 
pagiging laganap ng ulat ng baha ay itinuturing na 
katibayan ng pambuong-daigdig na pagkalipol ng 
sangkatauhan sa pamamagitan ng isang baha at ng 
pangangalat ng lahi ng tao mula sa iisang lugar at 
mula pa nga sa iisang pamilya. Bagaman maaaring 
hindi lahat ng mga tradisyong ito ay tumutukoy sa 
iisang baha, lumilitaw na karamihan sa mga ito ay 
isang baha lamang ang tinutukoy. Ipinangangatu- 
wiran ng iba na ang marami sa mga kuwentong ito 
tungkol sa baha ay nagmula sa pakikipag-ugnayan 
sa mga misyonero.Gayunman, hindi matibay ang 
pangangatuwirang ito dahil ang karamihan sa mga 
ito ay tinipon ng mga antropologong hindi naman 
interesadong ipagbangong-puri ang Bibliya, at ang 
mga ito ay punung-puno ng kathang-isip at paga- 
nong mga elemento na maliwanag na resulta ng 
pagpapasalin-salin sa isang lipunang pagano sa loob 
ng mahabang panahon. Bukod diyan, ang ilan sa 
mga sinaunang ulat ay isinulat ng mga taong salu- 
ngat na salungat sa tradisyong Hebreo-Kristiyano.” 
--Inedit ni G. Bromiley, 1982. 


578 


Noong nakalipas na mga panahon, iningatan ng 
ilang primitibong grupo ng mga tao (sa Australia, 
Ehipto, Fiji, Society Islands, Peru, Mexico, at sa iba 
pang mga lugar) ang isang posibleng bakas ng mga 
tradisyong ito tungkol sa Baha sa pamamagitan 
ng pagdiriwang ng isang ‘Piging ng mga Ninuno’ 
o isang “Kapistahan ng mga Patay’ tuwing Nobyem- 
bre. Ipinakikita ng gayong mga kaugalian na ginu- 
gunita pa ng mga taong iyon ang pagkalipol sa De- 
lubyo. Ayon sa aklat na Life and Work at the Great 
Pyramid, ang kapistahan sa Mexico ay ginaganap 
noon tuwing ika-17 ng Nobyembre dahil sila ay 
“may paniniwala na sa panahong iyon pinuksa ang 
sanlibutan, at natatakot sila na baka malipol ang 
lahi ng tao sa isang katulad na kasakunaan sa pag- 
tatapos ng isang siklo.” (Ni Propesor C. Piazzi Smyth, 
Edinburgh, 1867, Tomo II, p 390, 391) Sinabi naman 
sa aklat na The Worship of the Dead: “Ang kapista- 
hang ito [ng mga patay] ay . . . ipinagdiriwang ng 
lahat sa mismong araw o malapit sa araw kung ka- 
ilan naganap ang Delubyo ayon sa Mosaikong ulat, 
samakatuwid nga, sa ikalabimpitong araw ng ikala- 
wang buwan--ang buwan na halos katumbas ng 
Nobyembre natin.” (Ni J. Garnier, London, 1904, 
p. 4) Kapansin-pansin na iniuulat ng Bibliya na ang 
Baha ay nagsimula “nang ikalawang buwan, noong 
ikalabimpitong araw ng buwan.” (Gen 7:11) Ang 
“ikalawang buwan” na iyon ay katumbas ng hu- 
ling bahagi ng Oktubre at unang bahagi ng No- 
byembre sa ating kalendaryo. 

Patotoo Mula sa Kasulatan. Ang ebidensi- 
yang mas matibay kaysa sa mga tradisyong paga- 
no ng primitibong mga tao hinggil sa pagiging tu- 
nay ng Delubyo ay ang pagpapatotoo ng ibang mga 
kinasihang manunulat ng Bibliya. Maliban sa ulat 
ng Genesis, ang tanging iba pang dako kung saan 
lumilitaw ang gayunding salitang Hebreo (mab-bul, 
delubyo) ay sa awit ni David, kung saan inilarawan 
niya si Jehova bilang nakaupo “sa ibabaw ng delu- 
byo.” (Aw 29:10) Gayunman, ang ulat ng Genesis ay 
binabanggit at pinatutunayan ng iba pang mga ma- 
nunulat, gaya ni Isaias. (Isa 54:9) Pinatototohanan 
din ni Ezekiel na talagang umiral si Noe. (Eze 14:14, 
18, 20) Maraming beses na binanggit ni Pedro sa ka- 
niyang mga liham ang ulat ng Delubyo. (1Pe 3:20; 
2Pe 2:5: 3:5, 6) Pinatototohanan ni Pablo ang mala- 
king pananampalatayang ipinakita ni Noe nang ita- 
yo nito ang arka para maligtas ang kaniyang sam- 
bahayan. (Heb 11:7) Itinala ni Lucas si Noe sa hanay 
ng mga ninuno ng Mesiyas.---Luc 3:36. 

Ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang sinabi ni 
Jesus tungkol sa mga araw ng Delubyo, na iniulat 
nina Lucas at Mateo. Hindi lamang pinatotohanan ni 
Jesus ang ulat ng Delubyo, kundi ipinakita rin ng 
kaniyang mga salita ang makalarawan at makahu- 
lang kahulugan ng sinaunang mga pangyayaring 


579 


iyon. Nang magtanong ang mga alagad, “Ano ang 
magiging tanda ng iyong pagkanaririto at ng kata- 
pusan ng sistema ng mga bagay?” sinabi ni Jesus 
bilang bahagi ng kaniyang sagot: “Kung paano ang 
mga araw ni Noe, magiging gayon ang pagkanariri- 
to ng Anak ng tao. Sapagkat gaya nila noong mga 
araw na iyon bago ang baha, na kumakain at umii- 
nom, ang mga lalaki ay nag-aasawa at ang mga ba- 
bae ay ibinibigay sa pag-aasawa, hanggang sa araw 
na pumasok si Noe sa arka, at hindi sila nagbigay- 
pansin hanggang sa dumating ang baha at tinangay 
silang lahat, magiging gayon ang pagkanaririto ng 
Anak ng tao.” (Mat 24:3, 37-39, Luc 17:26, 27) Sa- 
makatuwid, sa kinasihang Banal na Kasulatan mis- 
mo ay masusumpungan ang maraming katibayan 
na sumusuporta sa pagiging totoo ng ulat ng Delu- 
byo. Hindi lamang ito nakasalig sa mga tradisyon, 
mga kuwento ng primitibong mga tao, o mga tuklas 
sa heolohiya at arkeolohiya. 


DEMAS [posibleng pinaikling anyo ng “Deme- 
trio,” nangangahulugang “Ni (Kay) Demeter"]. Isang 
dating kamanggagawa ng apostol na si Pablo. Si De- 
mas ay kasama ni Pablo sa Roma noong unang ma- 
bilanggo roon ang apostol, anupat ang mga pagbati 
ni Demas ay inilakip sa mga liham sa mga taga- 
Colosas at kay Filemon. (Col 4:14: Flm 24) Nang su- 
mulat si Pablo kay Timoteo noong panahon ng 
ikalawang pagkakabilanggo nito, pinabayaan na ni 
Demas ang apostol at nakaalis na siya patungong 
Tesalonica, na maaaring ang sariling bayan niya. 
-2Ti 4:10. 

Hindi binanggit ang eksaktong dahilan kung bakit 
pinabayaan ni Demas si Pablo “dahil sa kaniyang 
pag-ibig sa kasalukuyang sistema ng mga bagay." 
Hindi sinabi ng apostol kung si Demas ay naging 
apostata o mananalansang. Marahil ay mas inibig ni 
Demas ang materyal na mga bagay at makasanli- 
butang mga kaluguran kaysa sa espirituwal na mga 
bagay. Maaaring natakot siyang mamatay bilang 
martir kasama ni Pablo kung kaya humanap siya ng 
mas ligtas na dako upang maingatan ang kaniyang 
buhay sa sistema ng mga bagay na umiiral noon. 
Anuman ang nangyari, nang sumama ang mga ka- 
lagayan, hindi sinamantala ni Demas ang magan- 
dang pagkakataong iyon upang patibayin ang kapa- 
tid niyang si Pablo. 


DEMETRIO [Ni (Kay) Demeter [Griegong di- 
yosa ng agrikultura]]. 

1. Isang panday-pilak na tagalunsod ng Efeso sa 
Asia Minor na nagsulsol ng kaguluhan laban sa 
apostol na si Pablo at sa mga kasamahan nito. Naga- 
nap ito nang magtatapos na ang pananatili ni Pablo 
sa Efeso na tumagal nang dalawa hanggang tatlong 
taon (mga 53-55 C.E.), noong panahon ng kaniyang 


DEMONYO 


ikatlong paglalakbay bilang misyonero. Naging ma- 
tagumpay ang pangangaral ni Pablo anupat tinali- 
kuran ng marami ang mahika at sinunog ang kani- 
lang mga aklat. Dahil sa tagumpay ni Pablo sa 
paggawa ng mga alagad ni Kristo, nangamba si De- 
metrio na malugi ang maunlad niyang negosyo, ang 
paggawa ng mga pilak na dambana ng diyosang si 
Artemis, kung kaya sinulsulan niya ang mga biha- 
sang manggagawa at ang iba pa. Nang ipangatuwi- 
ran niya na baka bumagsak ang kanilang negosyo 
at baka masira ang reputasyon ng templo ni Arte- 
mis, nagtagumpay siya na pagkaguluhin ang buong 
lunsod. 

Pagkatapos ng mga dalawang oras ay napahupa 
ng tagapagtala ng lunsod ang kaguluhan. Sinabi 
niya na kung si Demetrio at ang mga bihasang 
manggagawa ay may paratang laban kay Pablo at 
sa mga kasamahan nito, may mga hukuman na 
mag-aasikaso roon sa legal na paraan, ngunit dahil 
sa magulong demonstrasyong iyon ay nanganganib 
ang lunsod na maparatangan ng sedisyon laban sa 
pamahalaang Romano. Nang magkagayon ay tuma- 
himik ang pulutong, pinalaya nila ang mga ka- 
manggagawa ni Pablo at nilisan ang dulaan, kung 
saan naganap ang kahiya-hiyang kaguluhang iyon. 
Di-nagtagal ay yumaon na si Pablo patungong Ma- 
cedonia.--Gaw 19:18, 19, 23-41, 20:1. 

2. Isang Kristiyano na pinapurihan ng apostol na 
si Juan sa isang liham kay Gayo, noong mga 98 C.E. 
Posibleng si Demetrio ang naghatid ng liham kay 
Gayo. Maaaring pinapurihan ni Juan si Demetrio 
upang mapasigla si Gayo na maging mapagpatuloy, 
yamang waring kaugalian ng mga kongregasyon 
noon na tumulong sa paglalaan ng pagkain at tulu- 
yan para sa tapat na mga kapatid na naglalakbay 
alang-alang sa mabuting balita.--3Ju 1, 12. 


DEMONYO. Isang di-nakikitang balakyot na es- 
piritung nilalang na may kapangyarihang nakahihi- 
git sa tao. Ang karaniwang salitang Griego para sa 
demonyo (dai'mon) ay minsan lamang lumilitaw sa 
Kristiyanong Griegong Kasulatan, sa Mateo 8:31, sa 
ibang mga talata ay dai-mo'ni'on ang makikita. Ang 
pneu'ma, na salitang Griego para sa “espiritu,” ay 
ikinakapit kung minsan sa mga balakyot na espi- 
ritu, o mga demonyo. (Mat 8:16) Lumilitaw rin 
ito kasama ang mga terminong naglalarawan dito 
gaya ng “balakyot,” “marumi,” “pipi,” at “bingi.” 
—luc 7:21, Mat 10:1, Mar 9:17, 25, tingnan ang 
ESPIRITU (Mga Espiritung Persona). 

Ang mga demonyo ay hindi nilalang na gayon ng 
Diyos. Ang kauna-unahang gumawang demonyo sa 
kaniyang sarili ay si Satanas na Diyablo (tingnan 
ang SATANAS), na naging tagapamahala ng iba pang 
anghelikong mga anak ng Diyos na gumawa ring 
demonyo sa kanilang sarili. (Mat 12:24, 26) Noong 


DEMONYO 


mga araw ni Noe, ang masuwaying mga anghel ay 
nagkatawang-tao, nag-asawa ng mga babae, nagka- 
anak ng mga mestiso na tinawag na mga Nefilim 
(tingnan ang NEFILIM), at pagkatapos ay hinubad 
nila ang kanilang katawang-tao nang dumating ang 
Baha. (Gen 6:1-4) Gayunman, nang bumalik sila sa 
dako ng mga espiritu, hindi na nila muling natamo 
ang kanilang matayog na orihinal na kalagayan, sa- 
pagkat ayon sa Judas 6: “Ang mga anghel na hindi 
nag-ingat ng kanilang orihinal na kalagayan kundi 
nag-iwan ng kanilang sariling wastong tahanang 
dako ay kaniyang itinaan sa mga gapos na walang 
hanggan sa ilalim ng pusikit na kadiliman ukol sa 
paghuhukom sa dakilang araw.” (1Pe 3:19, 20) Kaya 
malilimitahan ng gayong kalagayan ng pusikit na 
espirituwal na kadiliman ang kanilang mga gawain. 
(2Pe 2:4) Bagaman maliwanag na hindi na sila pina- 
hintulutang magkatawang-tao, mayroon pa rin si- 
lang malaking kapangyarihan at impluwensiya sa 
pag-iisip at buhay ng mga tao, anupat may kakaya- 
han pa nga silang pumasok sa mga tao at mga ha- 
yop at alihan ang mga ito, at ipinakikita ng mga ulat 
na gumagamit din sila ng walang-buhay na mga 
bagay na gaya ng mga bahay at mga anting-anting. 
--Mat 12:43-45, Luc 8:27-33, tingnan ang PAG-ALI 
NG DEMONYO. 

Ang layunin ng lahat ng gayong gawain ng mga 
demonyo ay italikod ang mga tao kay Jehova at sa 
dalisay na pagsamba sa Diyos. Dahil dito, mahigpit 
na ipinagbawal ng kautusan ni Jehova ang anumang 
anyo ng demonismo. (Deu 18:10-12) Gayunman, lu- 
busang naligaw ng landas ang suwail na Israel 
anupat inihain nila sa mga demonyo ang kanilang 
mga anak na lalaki at mga anak na babae. (Aw 
106:37: Deu 32:17: 2Cr 11:15) Noong naririto si Je- 
sus sa lupa, napakalaganap ng impluwensiya ng 
mga demonyo, at kabilang sa kaniyang pinakadaki- 
lang mga himala ang pagpapalayas ng mga balak- 
yot na espiritu mula sa mga taong inaalihan ng mga 
ito. (Mat 8:31, 32: 9:33, 34: Mar 1:39; 7:26-30, Luc 
8:2: 13:32) Binigyan din ni Jesus ng ganitong ka- 
pangyarihan ang kaniyang 12 apostol at ang 70 na 
isinugo niya, upang makapagpalayas din sila ng 
mga demonyo sa pangalan ni Jesus.--Mat 10:8, Mar 
3:14, 15; 6:13: Luc 9:1; 10:17. 

Kitang-kita rin ang impluwensiya ng mga de- 
monyo sa mga gawain ng mga tao sa ngayon. Totoo 
pa rin na “ang mga bagay na inihahain ng mga ban- 
sa ay inihahain nila sa mga demonyo.” (1Co 10:20) 
Sa huling aklat ng Bibliya, ang “pagsisiwalat [0, apo- 
calipsis] ni Jesu-Kristo, na ibinigay ng Diyos sa ka- 
niya, upang ipakita sa kaniyang mga alipin ang mga 
bagay na kailangang maganap sa di-kalaunan,” ibi- 
nibigay ang makahulang babala na sa hinaharap ay 
magiging mas aktibo ang mga demonyo sa lupa. 
(Apo 1:1) “Inihagis ang malaking dragon, ang orihi- 


580 


nal na serpiyente, ang tinatawag na Diyablo at Sa- 
tanas, na siyang nagliligaw sa buong tinatahanang 
lupa, siya ay inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga 
anghel [mga demonyo] ay inihagis na kasama niya. 
Dahil dito . . . sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat 
ang Diyablo ay bumaba na sa inyo, na may mala- 
king galit, sa pagkaalam na mayroon na lamang 
siyang maikling yugto ng panahon.” (Apo 12:9, 12) 
Ang marurumi at tulad-palakang mga kapahaya- 
gan “sa katunayan, . . . ay mga kapahayagang kina- 
sihan ng mga demonyo at nagsasagawa ng mga 
tanda, at pumaparoon sila sa mga hari ng buong ti- 
natahanang lupa, upang tipunin sila sa digmaan ng 
dakilang araw ng Diyos na Makapangyarihan-sa- 
lahat.”--Apo 16:13, 14. 

Dahil dito, ang mga Kristiyano ay dapat na pus- 
pusang makipaglaban sa di-nakikitang mga balak- 
yot na espiritung ito. Nang mangatuwiran si Santia- 
go na hindi sapat ang basta paniniwala, sinabi niya: 
“Ikaw ay naniniwalang may isang Diyos, hindi ba? 
Mahusay ang iyong ginagawa. Ngunit ang mga de- 
monyo man ay naniniwala at nangangatog.” (San 
2:19) Nagbabala si Pablo: “Sa mga huling yugto ng 
panahon ang ilan ay hihiwalay mula sa pananampa- 
lataya, na nagbibigay-pansin sa nagliligaw na kina- 
sihang mga pananalita at mga turo ng mga demon- 
yo.” (1Ti 4:1) Ang isa ay hindi maaaring kumain 
mula sa mesa ni Jehova at kumain din mula sa mesa 
ng mga demonyo. (1Co 10:21) Kaya naman ang 
mga tapat ay dapat na puspusang makipaglaban sa 
Diyablo at sa kaniyang mga demonyo, “laban sa 
mga tagapamahala ng sanlibutan ng kadilimang ito, 
laban sa balakyot na mga puwersang espiritu sa 
makalangit na mga dako.”---Efe 6:12. 


Ano ang mga demonyo sa pagkaunawa 
ng mga Griegong pinangaralan 
ni Pablo? 


Ang paggamit na ito sa salitang “demonyo” ay li- 
mitado at espesipiko kung ihahambing sa paniniwa- 
la ng sinaunang mga pilosopo at sa pagkakagamit 
ng salitang ito sa klasikal na Griego. May kinalaman 
dito, ang Theological Dictionary of the New Testa- 
ment, inedit ni G. Kittel (Tomo II, p. 8), ay nagsa- 
bi: “Buong-linaw na itinatampok ng kahulugan ng 
pang-uri [na dai:mo'ni-os] ang natatanging mga as- 
pekto ng pagkaunawa ng mga Griego hinggil sa 
mga demonyo, sapagkat tinutukoy nito yaong lam- 
pas sa kakayahan ng tao at sa gayo'y maiuukol sa 
pakikialam ng nakatataas na mga kapangyarihan, 
sa ikabubuti man o ikasasama. Para sa mga manu- 
nulat bago ang panahong Kristiyano, ang [to dai- 
mo'ni'on] ay maaaring gamitin sa diwa ng 'tulad- 


n" 


diyos.'” (Isinalin at inedit ni G. Bromiley, 1971) Nang 


581 


makipagtalo kay Pablo ang ilang pilosopong Epicu- 
reo at Estoico, naisip nila: “Siya ay waring isang ta- 
gapaghayag ng mga bathalang [sa Gr., dai-moni'on] 
banyaga.”--Gaw 17:18. 

Nang magsalita si Pablo sa mga taga-Atenas, gi- 
namit niya ang isang tambalang anyo ng salitang 
Griego na daimon nang sabihin niya: “Waring higit 
kayong matatakutin sa mga bathala [sa Gr., deisi- 
dai-mo-neste'rous, Latin na Vulgate, mas mapama- 
hiin'] kaysa sa iba.” (Gaw 17:22) Bilang komento sa 
tambalang salitang ito, si F. F. Bruce ay nagsabi: 
“Konteksto ang dapat pagbatayan kung ang salitang 
ito ay ginagamit sa mabuti o sa masamang diwa 
nito. Sa katunayan, kasinlabo ito ng salitang “eli- 
gious’ sa Ing[les], at dito ay makabubuti sigurong 
isalin natin ito bilang ‘very religious’. Subalit hindi 
rin naman maling-mali ang 'mapamahi- 
in' ng AV, para kay Pablo, ang kanilang 
relihiyon ay halos puro pamahiin, at ga- 
yundin ito, bagaman sa ibang mga sa- 
ligan, sa pangmalas ng mga Epicureo."” 
— The Acts of the Apostles, 1970, p. 335. 

Nang makipag-usap si Festo kay Ha- 
ring Herodes Agripa II, sinabi niya na 
ang mga Judio ay may ilang pakikipagta- 
lo kay Pablo may kinalaman sa kanilang 
“pagsamba sa bathala [sa Gr., deisidai- 
moni'as, Latin na Vulgate, 'pamahiin]].” 
(Gaw 25:19) Sinabi ni F. F. Bruce na ang 
salitang Griegong ito ay “maaaring de- 
retsahang isalin bilang 'pamahiin (gaya 


DERBE 


das Iscariote. Hindi kataka-takang matindi ang pag- 
tutol ng di-tapat na si Hudas Iscariote, dahil hindi 
siya makapang-uumit mula sa malaking halagang 
iyon.--Ju 12:3-6, 13:29, Mar 14:3-11. 

Sa ilustrasyon ni Jesus, ang madamaying Samari- 
tano ay gumasta ng dalawang denario (dalawang- 
araw na kita) para tulungan ang isang di-kilalang 
estranghero, at sinabi niya na handa niyang baya- 
ran ang karagdagang mga gastusin para rito. (Luc 
10:33-35) Sa kabaligtaran naman, sa isa sa mga 
ilustrasyon ni Jesus na nagdiriin ng pangangaila- 
ngang maging mapagpatawad, isang alipin, na pina- 
tawad sa utang nito na 60,000,000 denario, ay tu- 
mangging magpatawad sa kapuwa niya alipin na 
may utang na 100 denario.---Mat 18:24-33. 


DEPEKTO. 


Tingnan ang DUNGIS. 


Magkabilang panig ng isang denariong Romano. 
Kaliwa, harap na panig, ulo ni Tiberio Cesar 


sa AV). Ang katumbas na pang-uri ay lu- 

militaw nang gayundin kalabo sa [Gawa] 17:22.” 

--Commentary on the Book of the Acts, 1971, p. 483. 
Tingnan ang HUGIs-KAMBING NA DEMONYO. 


DENARIO. Isang Romanong baryang pilak na 
tumitimbang nang mga 3.85 g (0.124 onsa t) na sa 
ngayon ay nagkakahalaga ng 74 na sentimo [U.S]. 
Mayroon itong larawan ng ulo ni Cesar at ito rin ang 
“barya ng pangulong buwis” na hinihingi noon ng 
mga Romano sa mga Judio. (Mat 22:19-21) Noong 
mga araw ng ministeryo ni Jesus sa lupa, ang mga 
trabahador sa bukid ay karaniwan nang tumatang- 
gap ng isang denario para sa 12-oras na trabaho. 
(Mat 20:2) Kaya naman isang napakahirap na kala- 
gayan ang inilalarawan ng Apocalipsis 6:6 nang sa- 
bihin nito na ang isang quarto ng trigo o tatlong 
quarto ng sebada ay magkakahalaga ng isang dena- 
rio (isang buong-maghapong kita). 

Kung ang mamahaling nardo na ginamit ni Maria, 
na kapatid ni Lazaro, bilang pamahid kay Jesu- 
Kristo, ay ipinagbili ng 300 denario (halos isang- 
taong kita), malamang na malaki-laking halaga ang 
mapupunta sa kahon ng salapi na hawak ni Hu- 


DERBE. Isang “lunsod ng Licaonia” sa Asia Mi- 
nor, na dinalaw nang dalawang beses, o marahil ay 
tatlo, ng apostol na si Pablo. 

Malamang na bago ang taglamig ng 47-48 C.E., 
noong unang paglalakbay ni Pablo bilang misyone- 
ro, dumating siya sa Derbe pagkatapos na pagbaba- 
tuhin siya sa kalapit na Listra. Sa Derbe, ipinahayag 
niya at ni Bernabe ang mabuting balita” at nakaga- 
wa sila ng “maraming alagad,” posibleng kabilang 
na rito si “Gayo ng Derbe,” na nang maglaon ay bi- 
nanggit bilang kasamahan ng apostol sa paglalak- 
bay. Bagaman ipinakikita ng sekular na kasaysayan 
na pagkaraan ng 41 C.E. ang Derbe ang pinakasila- 
nganing lunsod ng pulitika] na probinsiya ng Gala- 
cia, lumilitaw na ang paglalarawan dito ni Lucas bi- 
lang isang “lunsod ng Licaonia” ay may kaugnayan 
sa rehiyon o etnograpiya. (Gaw 14:6, 19-21, 20:4) 
Pagkaraan ng ilang buwan, pagkatapos ng kompe- 
rensiya sa Jerusalem may kinalaman sa pagtutu- 
li (mga 49 C.E.), at habang nasa kaniyang ikala- 
wang paglalakbay, bumalik si Pablo sa Derbe. (Gaw 
15:36: 16:1) Bagaman hindi binanggit ang pangalan 
ng Derbe, posibleng tumigil si Pablo roon noong 


DEUEL 


kaniyang ikatlong paglalakbay nang patibayin niya 
ang mga alagad sa “lupain ng Galacia.” (Gaw 18:23) 
Walang rekord ng pisikal na pananakit kay Pablo sa 
Derbe, at hindi niya binanggit ang lunsod na ito 
pagkaraan ng maraming taon noong isalaysay niya 
ang kaniyang mga pagdurusa sa ibang mga lugar sa 
kapaligiran nito.--2Ti 3:11. 

Ang Derbe ay ang Kerti Hüyük ngayon na 21 km 
(13 mi) sa HHS ng Karaman (sinaunang Laranda) at 
mga 100 km (62 mi) sa TS ng Konya (sinaunang Ico- 
nio). Upang malaman kung kabilang ang Derbe sa 
mga pinadalhan ni Pablo ng liham na patungkol sa 
“mga kongregasyon ng Galacia,” tingnan ang GALA- 
CIA, LIHAM SA MGA TAGA-.---Gal 1:2. 


DEUEL [Kaalaman ng Diyos: Alam ng Diyos]. 
Isang tao na may anak na nagngangalang Eliasap 
na naglingkod bilang pinuno ng tribo ni Gad noong 
panahong nagpapagala-gala ang Israel sa ilang. (Bil 
1:14, 7:42, 47, 10:20) Sa tekstong Masoretiko at Syri- 
ac na Peshitta, tinatawag siyang “Reuel” sa Bilang 
2:14. Maaaring ito ay dahil sa pagkakamali ng es- 
kriba, yamang ang mga titik Hebreo para sa “D” at 
“R” ay magkahawig at ang pangalang “Deuel” ay ta- 
lagang lumilitaw sa Bilang 2:14 sa Samaritanong 
Pentateuch, Latin na Vulgate, at sa mahigit na isang 
daang manuskritong Hebreo. 


DEUTERONOMIO. Ang pangalang Hebreo ng 
ikalimang aklat na ito ng Pentateuch ay Devarim' 
(Mga Salita), na hinalaw sa pambungad na parirala 
ng tekstong Hebreo. Ang pangalang “Deuterono- 
mio” ay nagmula sa titulong Griego sa Septuagint 
na Deu:te-ro-no'mi-on, literal na nangangahulugang 
“Pangalawang Kautusan, Pag-uulit ng Kautusan.” 
Nagmula ito sa saling Griego ng isang pariralang 
Hebreo na nasa Deuteronomio 17:18, mish-neh' hat- 
toh.rah', na tumpak na isinasaling ‘kopya ng kautu- 
san.” 

Yamang matagal nang kinikilala ng mga Judio na 
ang Deuteronomio ay bahagi ng Kautusan ni Moi- 
ses, ipinakikita nito na ang aklat ay talagang bahagi 
ng kanon ng Bibliya at na isinulat ito ni Moises. 
Sa pangkalahatan, ang katibayan ng autentisidad 
ng Deuteronomio ay kapareho niyaong sa apat na 
iba pang aklat ng Pentateuch. (Tingnan ang PENTA- 
TEUCH, gayundin ang mga aklat sa ilalim ng indibi- 
duwal na mga pangalan.) Si Jesus ang pangunahing 
nagpatotoo sa autentisidad ng Deuteronomio, anu- 
pat tatlong ulit siyang sumipi mula rito nang tang- 
gihan niya ang mga tukso ni Satanas na Diyablo. 
(Mat 4:1-11, Deu 6:13, 16; 8:3) Gayundin, nang ta- 
nungin si Jesus kung ano ang pinakadakila at unang 
utos, sumipi siya mula sa Deuteronomio 6:5. (Mar 
12:30) Si Pablo naman ay sumipi mula sa Deutero- 
nomio 30:12-14, 32:35, 36.--Ro 10:6-8; Heb 10:30. 


582 


Ang panahong saklaw ng aklat ng Deuteronomio 
ay mahigit nang kaunti sa dalawang buwan ng ta- 
ong 1473 B.C.E. Ito ay isinulat sa Kapatagan ng 
Moab at binubuo ng apat na diskurso, isang awit, at 
isang pagpapala ni Moises noong nagkakampo ang 
Israel sa mga hanggahan ng Canaan bago sila pu- 
masok sa lupain.--Deu 1:3: Jos 1:11: 4:19. 

Layunin. Sa kabila ng kahulugan ng pangalang 
Deuteronomio, ang aklat na ito ay hindi pangala- 
wang kautusan ni pag-uulit ng buong Kautusan kun- 
di sa halip ay pagpapaliwanag nito, gaya ng sinasa- 
bi sa Deuteronomio 1:5. Pinayuhan nito ang Israel 
na maging tapat kay Jehova, anupat ginamit ang sa- 
linlahing nagpagala-gala nang 40 taon bilang halim- 
bawa na hindi dapat tularan. Ipinaliwanag at pinala- 
wak ni Moises ang ilan sa mahahalagang punto sa 
Kautusan at ang kaugnay na mga simulain, na isina- 
saalang-alang ang bagong mga kalagayan ng Israel 
kapag permanente na silang naninirahan sa lupain. 
Ibinagay niya sa kalagayan ang ilan sa mga kautu- 
san at nagbigay siya ng karagdagang mga tuntunin 
may kinalaman sa pangangasiwa ng pamahalaan 
kapag namamayan na sila sa Lupang Pangako. 

Sa pagpapayo at pananawagan sa kanila na pu- 
masok sa panibagong pakikipagtipang ito kay Jeho- 
va sa pamamagitan ni Moises, ipinakadiin ng aklat 
ng Deuteronomio ang kaalaman, turo, at tagubilin. 
Ang iba't ibang anyo ng salitang “ituro” ay mas ma- 
dalas lumitaw sa Deuteronomio kaysa sa Exodo, Le- 
vitico, o Mga Bilang. Ipinaliwanag ni Moises na tinu- 
turuan ni Jehova ang Israel noong pakainin Niya sila 
ng manna. (Deu 8:3) Sa makasagisag na pananalita, 
sinabi niya sa mga Israelita na ilagay ang kautusan 
ni Jehova sa pagitan ng kanilang mga mata bilang 
pangharap na pamigkis at sa mga poste ng pinto ng 
kanilang mga bahay at sa kanilang mga pintuang- 
daan. (6:8, 9) Iniutos niya sa kanila na ikintal sa ka- 
nilang mga anak ang Kaniyang kautusan. (6:6, 7) 
Tinagubilinan silang basahin ang Kautusan tuwing 
ikapitong taon, sa panahon ng (taunang) Kapistahan 
ng mga Kubol. (31:10-13) Binigyan ng pantanging 
mga tagubilin ang sinumang magiging hari sa Isra- 
el sa hinaharap. Dapat siyang sumulat ng isang ko- 
pya ng Kautusan para sa kaniyang sarili at basahin 
iyon araw-araw. (17:18-20) Tuwing lalabas ang Isra- 
el sa pagbabaka, pasisiglahin ng mga saserdote ang 
bayan na manampalataya at magpakalakas-loob at 
bibigyang-katiyakan sila ng mga ito na magtata- 
gumpay sila, sapagkat si Jehova na kanilang Diyos 
ay humahayong kasama nila. (20:1-4) Kapag naka- 
pasok na sila sa Lupang Pangako, hahatiin nila ang 
mga tribo sa dalawang grupo, anupat ang isang 
grupo ay tatayo sa Bundok Ebal at ang isa naman 
ay sa Bundok Gerizim, at pagkatapos ay babasahin 
sa kanila ang Kautusan ng Diyo5.---27:11-26, iham- 
bing ang Jos 8:33-35. 


583 


Itinampok ang Pag-ibig. Itinatampok din sa 
Deuteronomio ang pag-ibig, kabaitan, at konsidera- 
syon. Ang salitang “pag-ibig” mismo, bilang isang 
pangngalan o isang anyo ng pandiwa, ay lumilitaw 
sa Deuteronomio nang limang ulit na mas marami 
kaysa sa kabuuang bilang ng paglitaw nito sa Exo- 
do, Levitico, at Mga Bilang. Ang pinakadakilang 
utos, na tinukoy ni Jesus (Mat 22:36, 37), ay dito rin 
isinasaad sa pantanging paraan: “Iibigin mo si Jeho- 
va na iyong Diyos nang iyong buong puso at nang 
iyong buong kaluluwa at nang iyong buong lakas.” 
(Deu 6:5; tingnan din ang 10:12, 11:13.) Paulit-ulit 
na ipinahayag ni Jehova ang kaniyang pag-ibig sa 
Israel. (7:7-9: 23:5, 33:3) Itinatampok ng mismong 


DEUTERONOMIO 


pananalita ng Deuteronomio ang pag-ibig ni Jehova 
sa kaniyang bayan: “Kung huhubugin lamang nila 
ang puso nilang ito upang matakot sa akin at tupa- 
rin ang lahat ng aking mga utos sa tuwina, upang 
mapabuti sila at ang kanilang mga anak hanggang 
sa panahong walang takda!” (5:29) Sa katunayan, 
paulit-ulit nating mababasa sa Deuteronomio ang 
mga pananalitang gaya ng “upang mapabuti ka” at 
“upang manatili kang buhay."---4:40, 5:16: 6:3: 22:7: 
30:19, 20. 

Bagaman ang Israel ay mapapaharap sa pakiki- 
pagdigma sa pagkuha sa lupain, hindi kinaligtaan ni 
Jehova ang maibiging konsiderasyon. Ang tagum- 
pay ay hindi napakahalaga o lubhang apurahan 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG DEUTERONOMIO 


Mga diskurso na nagpapaliwanag sa ilang bahagi ng Kautusan 
at nagpapayo sa Israel na ibigin at sundin si Jehova sa lupa- 
in na malapit na nilang pasukin 


Isinulat ni Moises mismong bago pumasok ang Israel sa Lu- 
pang Pangako noong 1473 B.C.E. 


Payo na alalahanin ang ginawa ni Jehova at na siya 
lamang ang paglingkuran (1:1--4:49) 

Ginunita ni Moises ang pagsusugo ng mga tiktik, ang wa- 
lang-pananampalataya at mapaghimagsik na pagtugon sa 
ulat ng mga ito, ang sumpa ni Jehova na ang salinlahing 
iyon ay mamamatay sa ilang 


Hindi dapat ligaligin ng Israel ang mga anak ni Esau (na 
nagmula sa kapatid ni Jacob) o ang Moab at Ammon (na 
mga supling ng pamangkin ni Abraham na si Lot): ngunit 
ibinigay ni Jehova sa Israel ang lupain ng mga Amoritang 
hari na sina Sihon at Og, na nasa S ng Jordan 


Nagsumamo si Moises kay Jehova na hayaan siyang tuma- 
wid sa Jordan: sa halip, inutusan siya ni Jehova na atasan 
at palakasin si Josue upang manguna sa bansa 


Ipinaalaala ni Moises sa bansa ang nag-aapoy na galit ni Je- 
hova may kaugnayan sa Baal ng Peor; hindi nila dapat ka- 
limutan ang nasaksihan nila sa Horeb, hindi sila dapat 
gumawa ng inukit na imahen para sa pagsamba: si Jehova, 
na tanging tunay na Diyos, ay humihiling ng bukod-tanging 
debosyon 

Payo na ibigin si Jehova at sundin ang lahat ng kani- 
yang utos (5:1--26:19) 

Inilahad ni Moises ang pagbibigay ng Kautusan sa Horeb, 
muling binigkas ang Sampung Salita, hinimok ang Israel na 
gawin ang gaya ng iniutos ni Jehova 

Dapat nilang ibigin si Jehova nang buong puso, kaluluwa, at 
lakas: dapat nilang panatilihing laging nasa harap nila ang 
mga utos ng Diyos, dapat nilang ipaliwanag sa kanilang 
mga anak kung bakit ibinigay ang mga tuntunin ni Jehova 

Pitong bansa sa lupain ang pupuksain, kasama ang kanilang 
mga altar at mga imahen; hindi dapat makipag-alyansa sa 
mga ito ukol sa pag-aasawa 


Hindi nila dapat kalimutan kung paano sila pinakitunguhan 
ng Diyos sa ilang upang ipaunawa sa kanila na hindi sa ti- 
napay lamang nabubuhay ang tao kundi sa bawat panana- 
lita ng bibig ni Jehova 


Dapat nilang alalahanin kung paano nila pinukaw sa galit si 
Jehova dahil sa paggawa ng binubong guya, dapat silang 
matakot, maglingkod, at mangunyapit sa kaniya, dapat ni- 
lang tuparin ang buong utos 

Mga tuntuning dapat sundin sa Lupang Pangako: Pawiin ang 
huwad na relihiyon ng Canaan, sumamba sa dakong pipiliin 
ni Jehova: huwag kumain ng dugo: patayin ang mga apos- 
tata, kumain ng malinis na pagkain, ibigay ang ikasam- 
pu ng ani kay Jehova: magpakita ng konsiderasyon sa 
dukha, ipagdiwang ang mga taunang kapistahan: itaguyod 
ang katarungan, iwasan ang espiritismo, makinig sa isa 
na ibabangon ni Jehova bilang propeta: huwag iurong ang 
mga muhon; ingatang malinis ang lupain mula sa pagkaka- 
sala sa dugo, maging mahabagin: manatiling malinis mula 
sa seksuwal na imoralidad, ibigay ang mga unang bunga 
ng lupain kay Jehova, magpakabanal kay Jehova 

Mga pagpapala dahil sa pagsunod kay Jehova, mga 
sumpa dahil sa pagsuway (27:1--28:68) 

Pagkatawid ng bansa sa Jordan, ang Kautusan ay dapat isu- 
lat sa malalaking bato 

Bibigkasin sa Bundok Ebal ang mga sumpa dahil sa pag- 
suway 

Bibigkasin sa Bundok Gerizim ang mga pagpapala dahil sa 
pagsunod sa lahat ng utos ni Jehova 

Isang tipan ang ginawa sa Kapatagan ng Moab (29:1- 

30:20) 

Isinalaysay ang pangangalaga ni Jehova noong ang Israel ay 
nasa Ehipto at noong 40-tabng pamamalagi nila sa ilang: 
nagbabala laban sa katigasan ng ulo at pagkamasuwayin 

Inihula na maaawa si Jehova sa mga nagsisisi 

Pinapili sila ng buhay o kamatayan: hinimok silang piliin ang 
buhay sa pamamagitan ng pag-ibig kay Jehova, pakikinig 
sa kaniyang tinig, at pananatili sa kaniya 

Pagsasalin kay Josue ng atas na manguna, at pang- 
huling mga pagpapala ni Moises (31:1-34:12) 

Inatasan si Josue na manguna sa Israel 

Tinuruan ni Moises ang Israel ng isang awit na magiging 
saksi laban sa kanila kapag iniwan nila si Jehova 

Pinagpala ni Moises ang mga tribo ng Israel, pagkatapos ay 
namatay siya sa Bundok Nebo 


DEUTERONOMIO 


anupat kailangang magpataw ng napakahigpit na 
mga kahilingan. Ang isang lalaking malapit nang 
ikasal ay malaya sa tungkuling militar. (Deu 20:7) 
Malaya rin sa gayong tungkulin ang bagong-kasal 
na lalaki, upang mapaligaya niya ang kaniyang asa- 
wa at makapiling siya nito nang isang buong taon 
man lamang. (24:5) Kung ang isang lalaki ay nagta- 
nim ng ubasan at hindi pa siya nakakakain ng bu- 
nga nito o nagtayo ng bahay at hindi pa niya ito na- 
pasisinayaan, pagkakalooban siya ng eksemsiyon sa 
pakikipagdigma upang matamasa niya ang bunga 
ng kaniyang mga pagpapagal.---20:5, 6. 

Binigyan sila ng espesipikong mga detalye may 
kinalaman sa pakikipagdigma at pagkuha sa lupain 
ng Canaan. Pauuwiin ang mga matatakutin, dahil 
baka mapanghina rin nila ang mga puso ng kani- 
lang mga kapatid. (Deu 20:8) Ang mga lunsod ng 
partikular na mga bansa ng Canaan na sukdulan na 
sa kabalakyutan ay walang pagsalang itatalaga sa 
pagkapuksa, ngunit ang mga lunsod na hindi pag- 
aari ng mga bansang iyon ay pamimiliin ng pagsu- 
ko o pagkapuksa. Kung susuko sila, isasailalim sila sa 
puwersahang pagtatrabaho, ngunit kahilingan ng 
Kautusan na kahit ang mga alipin ay dapat pakitu- 
nguhan nang may kabaitan, at ipinagsanggalang ng 
mga utos nito ang mga babae laban sa pangmomo- 
lestiya kahit sa mga lunsod na nasakop sa digmaan. 
Kapag ayaw sumuko ng lunsod, ang lahat ng mga 
lalaki ay papatayin, anupat tanging ang maliliit na 
bata at ang mga babaing hindi pa nasisipingan ng 
lalaki ang paliligtasin. (20:10-18, ihambing ang Bil 
31:17, 18.) Kung magtatayo sila ng mga kayariang 
pangubkob sa palibot ng isang lunsod, hindi pahi- 
hintulutan ang mga Israelita na pumutol ng mga 
namumungang punungkahoy.---Deu 20:19, 20. 

Ang mga hayop ay binigyan din ng maibiging 
konsiderasyon sa aklat ng Deuteronomio. Pinagba- 
walan ang mga Israelita na kunin ang ibon na naka- 
upo sa pugad, sapagkat madali itong hulihin dahil sa 
likas nitong ugali na ipagsanggalang ang kaniyang 
mga supling. Pahihintulutan itong makatakas, ngu- 
nit ang inakay ay maaaring kunin ng mga Israelita 
para sa kanilang sarili. Sa gayon ay maaari pang 
magkaroon ng mga inakay ang inahin. (Deu 22:6, 7) 
Hindi pinahihintulutan ang magsasaka na isingkaw 
ang asno sa isang toro, upang hindi mahirapan ang 
hayop na mas mahina. (22:10) Hindi dapat busalan 
ang toro habang gumigiik ng butil upang hindi ito 
mapahirapan dahil sa gutom samantalang nasa ha- 
rap nito ang butil at nagpapagal ito sa paggiik niya- 
ON.---25:4. 

Ipinakita ang konsiderasyon may kaugnayan sa 
relasyong pampamilya at panlipunan. Ang panga- 
nay na anak ay dapat tumanggap ng dobleng baha- 
gi, anak man siya ng paboritong asawa o hindi. (Deu 


584 


21:15-17) Sa unang pagkakataon ay sinabi na ang 
pag-aasawa bilang bayaw ay isang kautusan, at bi- 
nalangkas ang mga parusa sa paglabag dito upang 
ito'y maging mapuwersa. (25:5-10) Iniutos ang pag- 
kakaroon ng tapat na mga panimbang at mga panu- 
kat. (25:13-16) Ang kahalagahan ng buhay ay idini- 
in ng utos na gumawa ng halang sa palibot ng 
bubong ng bahay. (22:8) Ang konsiderasyon ka- 
hit sa nagkasalang hahampasin bilang parusa ay 
ipinakita ng Kautusan na nagtakda ng hanggang 
40 hampas lamang. (25:1-3) Ang lahat ng tuntu- 
ning ito ay nagbigay ng higit na detalye sa Kautu- 
san, samantalang nagpapakita rin ng malaking kon- 
siderasyon. Kasabay nito, mababanaag sa mga iyon 
ang higit na kahigpitan. 

Mga Babala at mga Kautusan. Ang Deutero- 
nomio ay pund ng mga babala laban sa huwad 
na pagsamba at kawalang-katapatan gayundin ng 
mga tagubilin kung paano iyon haharapin upang 
maingatan ang dalisay na pagsamba. Namumu- 
kod-tangi sa aklat ng Deuteronomio ang payo na 
magpakabanal. Pinaalalahanan ang mga Israelita na 
huwag makipag-asawa sa mga tao ng mga bansa sa 
palibot, sapagkat ito'y magiging banta sa dalisay 
na pagsamba at sa katapatan nila kay Jehova. (Deu 
7:3, 4) Binabalaan sila laban sa materyalismo at 
pagmamatuwid sa sarili. (8:11-18, 9:4-6) Binigyan 
sila ng mahihigpit na kautusan may kinalaman sa 
apostasya. Dapat nilang ingatan ang kanilang sarili 
upang hindi sila bumaling sa ibang mga diyos. (11: 
16, 17) Binabalaan sila laban sa mga bulaang prope- 
ta. Sa dalawang bahagi ng aklat, tinagubilinan sila 
kung paano makikilala ang isang bulaang propeta 
at kung paano siya dapat pakitunguhan. (13:1-5, 
18:20-22) Kahit na miyembro ng pamilya ng isa ang 
maging apostata, hindi siya dapat kahabagan ng 
kaniyang pamilya kundi dapat silang makibahagi 
sa pagbato sa isang iyon hanggang sa mamatay. 
--13:6-11. 

Ang mga lunsod ng Israel na nag-apostata ay da- 
pat italaga sa pagkapuksa, at walang anumang ba- 
gay ang iingatan para sa personal na kapakinaba- 
ngan ninuman. Hindi na muling itatayo ang lunsod 
na iyon. (Deu 13:12-17) Ang mga delingkuwente na 
hindi na makontrol ng kanilang mga magulang ay 
babatuhin hanggang sa mamatay.---21:18-21. 

Ang kabanalan at pagiging malaya sa pagkakasa- 
la sa dugo ay idiniin ng kautusan hinggil sa pagha- 
wak sa kaso ng pagpaslang na hindi nalutas. (Deu 
21:1-9) Bilang pagtataguyod sa dalisay na pagsam- 
ba, ang Deuteronomio ay naglalaman ng mga tun- 
tunin hinggil sa kung sino ang maaaring maging 
miyembro ng kongregasyon ni Jehova at kung kai- 
lan. Hindi tatanggapin ang anak sa ligaw hanggang 
sa ikasampung salinlahi, ang Moabita o Ammonita 


585 


hanggang sa panahong walang takda, at ang bating. 
Gayunman, maaaring maging miyembro ng kon- 
gregasyon ang mga Ehipsiyo at mga Edomita ng 
ikatlong salinlahi.---23: 1-8. 

Binalangkas ng Deuteronomio ang kaayusang hu- 
disyal para sa Israel kapag nakapamayan na sila sa 
Lupang Pangako. Nakasaad dito ang mga kuwalipi- 
kasyon para sa mga hukom at ang pagsasaayos ng 
mga hukuman sa mga pintuang-daan ng mga lun- 
sod, anupat ang santuwaryo ang siyang kataas-taa- 
sang hukuman sa lupain, na ang mga paghatol ay 
dapat sundin ng buong Israel.---Deu 16:18-17: 13. 

Idiniriin ng Deuteronomio ang posisyon ni Jehova 
bilang ang tanging Diyos (Deu 6:4), ang posisyon ng 
Israel bilang ang kaniyang tanging bayan (4:7, 8), 
at ang pagtatatag ng isang sentro ng pagsamba 
(12:4-7). Inihuhula nito ang pagdating ng isa na iba- 
bangon bilang isang propeta na tulad ni Moises at 
magsasalita sa pangalan ni Jehova, ang isa na sa ka- 
niya'y dapat magpasakop ang lahat.---18: 18, 19. 


DIADEMA. Tingnan ang Korona. 


DIAMANTE. Isang makinang na mahalagang 
bato, ang pinakamatigas na likas na mineral na na- 
tuklasan at isa sa pinakamamahaling mga hiyas. 
Bagaman karaniwa'y walang kulay, ang ilang dia- 
mante ay may bahid ng dilaw, berde, pula, kayu- 
manggi, asul, at itim. Ang karamihan sa di-tabas na 
mga diamante ay mga kristal na walo ang gilid, ma- 
lilinaw, at halos purong karbon. Ipinapalagay na na- 
buo ang mga diamante noong sinaunang panahon 
nang sumailalim sa matinding presyon at init ang 
karbon ng lupa. Ang sinaunang mga diamante ay 
natagpuan sa mga sahig ng batis, ngunit sa ngayon, 
ang mga ito'y kadalasang minimina sa mga batong 
nasa ilalim ng lupa. 

Maliwanag na ang salitang Hebreo na shamir 
(makalawang ulit na isinalin sa NW bilang “diaman- 
te” at minsan bilang “batong esmeril”) ay nauugnay 
sa salitang Akkadiano na ashmur, na nangangahu- 
lugang “esmeril.” Iminumungkahi ng ilan na maaa- 
ring ang shamir’ ay tumutukoy sa isang napa- 
katigas na mineral na karaniwang tinatawag na 
“adamant” (mula sa Gr. na ada'mas, nangangahu- 
lugang “di-malupig"”), na maaaring tumutukoy sa 
diamante o sa ilang napakatigas na substansiya, 
gaya ng corundum at esmeril. 

Binanggit ni Jehova ang paggamit sa mga dia- 
mante bilang pang-ukit o panlilok ng matitigas na 
bagay nang sabihin niya: “Ang kasalanan ng Juda 
ay nakasulat sa pamamagitan ng panulat na bakal. 
Sa pamamagitan ng tulis na diamante ay nakalilok 
iyon sa tapyas ng kanilang puso, at sa mga sungay 
ng kanilang mga altar.” (Jer 17:1, 2) Naging matiti- 
gas din ang ulo at puso ng sambahayan ng Israel. 


/ 


DIBDIB, DAKONG 


Kaya naman sinabi ni Jehova kay Ezekiel: “Narito! 
Ang iyong mukha ay ginawa kong sintigas mismo 
ng kanilang mga mukha at ang iyong noo ay sinti- 
gas mismo ng kanilang mga noo. Ang iyong noo ay 
ginawa kong gaya ng diamante, mas matigas pa 
kaysa sa batong pingkian.” (Eze 3:7-9) Sa katulad na 
paraan, dahil sa pagkasutil ng mga Judio, ganito 
ang ipinahayag ni Jehova sa pamamagitan ni Zaca- 
rias: “Ang kanilang puso ay ginawa nilang gaya ng 
batong esmeril [sa Heb., shamir’; sa Ingles, emery 
stone] upang huwag sundin ang kautusan at ang 
mga salita na ipinarating ni Jehova ng mga hukbo 
sa pamamagitan ng kaniyang espiritu, sa pamama- 
gitan ng mga propeta noong una."---Zac 7:12, ting- 
nan ang HIYAS AT MAHAHALAGANG BATO. 


DIBDIB, DAKONG. Sa isang ilustrasyon, bi- 
nanggit ni Jesus ang isang pulubi na nagnganga- 
lang Lazaro na pagkamatay ay dinala “sa dakong 
dibdib ni Abraham.” Tinukoy naman ni Juan si Je- 
sus bilang nasa “dakong dibdib ng Ama.” (Luc 16: 
22, 23: Ju 1:18) Ipinahihiwatig ng pananalitang “da- 
kong dibdib” ang paghilig ng isang tao sa harap ng 
iba habang sila'y nasa iisang higaan sa isang salu- 
salo. 

Sa hapag-kainan, ang mga panauhin ay nakahilig 
sa kanilang kaliwang tagiliran habang nakatukod 
ang kanilang kaliwang siko sa isang unan, at mala- 
yang nakakakilos ang kanilang kanang kamay. Ka- 
dalasan, tatlong tao ang umookupa sa isang higaan, 
ngunit maaari ring umabot sa lima. Ang ulo nila ay 
nakasandal sa dibdib o malapit sa dibdib ng taong 
nasa likuran nila. Ang tao na walang sinumang ka- 
talikuran ang itinuturing na nasa pinakamataas na 
puwesto at yaong katabi naman niya ang nasa ika- 
lawang dako ng karangalan. Dahil magkakalapit ang 
mga panauhin, nakaugalian nang pagtabi-tabihin 
ang magkakaibigan para madali silang makapag- 
usap nang lihim kung nais nila. Sa isang piging, ang 
pagiging nasa dakong dibdib ng isang tao ay nanga- 
ngahulugan ng pagtatamasa ng espesyal na pabor 
ng taong iyon. Kaya naman noong ipinagdiriwang 
ang huling Paskuwa, ang apostol na si Juan, na lub- 
hang minamahal ni Jesus, ay “nakahilig sa harap ng 
dibdib ni Jesus,” at sa gayong puwesto, siya'y “su- 
mandig sa dibdib ni Jesus" at nagtanong sa kaniya 
nang sarilinan.--Ju 13:23, 25; 21:20. 

Dahil dito, bilang paglalarawan sa napakaespesyal 
na posisyong tinatamasa ni Jesus, sinabi ni Juan na 
si Jesus ay nasa “dakong dibdib” ng Ama nito na si 
Jehova. Gayundin, sa ilustrasyon ni Jesus, si Lazaro 
ay dinala sa “dakong dibdib” ni Abraham, na nagpa- 
pahiwatig na sa wakas, ang pulubing ito ay napasa 
espesyal na posisyon may kaugnayan sa isang na- 
katataas sa kaniya.--Tingnan ang KAINAN. 

Tingnan din ang Suso, DIBDIB. 


DIBLA 


DIBLA. Isang lugar na binanggit ni Ezekiel (6:14) 
nang itala niya ang hula ni Jehova na ititiwangwang 
ang lupain ng Israel bilang kagantihan sa idolatro- 
song pagsamba nito. Walang kilalang sinaunang lo- 
kasyon na may ganitong pangalan, kaya itinuturing 
ng karamihan sa makabagong mga iskolar na lumi- 
taw ang “Dibla,” sa halip na “Ribla,” dahil sa pagka- 
kamali ng tagakopya, yamang ang unang titik He- 
breo para sa “R” (1) ay madaling mapagkamalang 
titik Hebreo para sa “D” (T). Kung gayon nga, maa- 
aring ito ang tinutukoy sa Bibliya na Ribla (isang 
kaguhuan malapit sa makabagong Ribleh) sa may 
Ilog Orontes, “sa lupain ng Hamat” (2Ha 23:33), at 
ang “ilang sa dakong Dibla [Ribla]” ay maaaring tu- 
mutukoy sa magrabang kapatagan ng Disyerto ng 
Sirya na nasa Tat TS ng Ribla. Gayunman, isinasa- 
lin ng ilang tagapagsalin ang mga salita ni Ezekiel 
bilang “mula sa ilang hanggang sa Ribla.” (RS) Ba- 
tay sa gayong salin, ang kahatulan ni Jehova ay sa- 
saklaw mula sa “ilang,” ang kinikilalang timugang 
hangganan ng Lupang Pangako (Exo 23:31), hang- 
gang sa rehiyon ng “Hamat” (kinakatawanan ng Ri- 
bla) sa malayong hilaga. (1Ha 8:65) Kaya ang pag- 
gamit ni Ezekiel ng gayong pananalita ay katumbas 
ng mas kilalang pananalita na “mula sa Dan hang- 
gang sa Beer-sheba.”---Huk 20:1, tingnan ang RIBLA 
Big. 2. 


DIBLAIM [Dalawang Kakaning Igos na Pinipil. 
Isang magulang ng asawa ni Oseas na si Gomer. 
--Os 1:2, 3. 


DIBON. 

1. Isang lunsod sa S ng Dagat na Patay, na ina- 
gaw sa mga Moabita ni Sihon na Amorita ngunit 
nang maglaon ay kinuha sa kaniya ng Israel noong 
panahong pumasok ang mga Israelita sa lupaing 
iyon sa pangunguna ni Moises.---Bil 21:25-30. 

Ipinapalagay sa ngayon na ang sinaunang Dibon 
ay ang Dhiban, 5 km (3 mi) sa H ng Arnon, 21 km 
(13 mi) sa S ng Dagat na Patay. Nagsagawa rito ng 
masinsinang arkeolohikal na mga pagsusuri at na- 
pabantog ito bilang ang lugar kung saan natagpuan 
ang bantog na Batong Moabita noong 1868. Batay sa 
interpretasyon ng ilan sa mga pangungusap ng ste- 
lang ito, na ipinasulat ni Mesa na hari ng Moab, ang 
Dibon ay kaniyang kabiserang lunsod (kasama ang 
Qarhah) at dating “pangunahing lunsod ng Moab.” 

Di-nagtagal pagkatapos ng unang pananakop ng 
Israel sa lugar na ito, ang tribo ni Gad ay nanirahan 
doon at kanilang “itinayo [o, muling itinayo] ang Di- 
bon,” anupat lumilitaw na ibinigay nila rito ang pi- 
nahabang pangalan na Dibon-gad, isang lokasyon 
na nakatala bilang isa sa mga dakong pinagkampu- 
han ng bansa. (Bil 32:34; 33:45, 46) Gayunman, ang 
Dibon ay itinuring na bahagi ng mana ng Ruben. 


586 


(Bil 32:2, 3; Jos 13:8, 9, 15-17) Malamang na nag- 
dusa ang Dibon nang muling maging makapang- 
yarihan ang Moab sa panahon ng paghahari ni 
Haring Eglon, hanggang noong mailigtas ito ni Hu- 
kom Ehud. (Huk 3:12-30) Pagkaraan ng maraming 
siglo, “nang mamatay si Ahab,” naghimagsik ang 
hari ng Moab na si Mesa laban sa pamumuno ng Is- 
rael, ayon sa ulat ng Bibliya sa 2 Hari 3:4, 5. Hindi 
sinasabi ng Bibliya kung gaano katagal ang paghihi- 
magsik na ito, at posible nga, gaya ng ipinagham- 
bog ni Mesa sa Batong Moabita, na nasakop niya 
noon ang ilang lunsod ng Israel at idinagdag niya 
ang mga ito sa “Qarhah.” Gayunpaman, di-tulad ng 
propagandang inskripsiyon ni Mesa, nililinaw ng re- 
kord ng Kasulatan na ang Moab ay lubusang natalo 
nang makipagbaka ang mga hukbo nito laban sa pi- 
nagsama-samang mga hukbo ng Israel, Juda, at 
Edom.---2Ha 3:4-27. 

Wala pang 200 taon pagkatapos nito, muling tinu- 
koy ang Dibon bilang isang Moabitang lunsod, at 
bumigkas si Isaias (15:2) ng isang kapahayagan ng 
kapahamakan laban doon. Binanggit sa hula na ang 
mga tumatahan sa rehiyong iyon ay aahon “sa Ba- 
hay at sa Dibon, sa matataas na dako,” anupat ipag- 
dadalamhati ang pagkakatiwangwang ng Moab. 

Ayon sa teoriya ng ilang iskolar, tinukoy ni Isaias 
ang nagbabantang Asirya bilang sanhi ng “pagta- 
ngis' sa “matataas na dako" na malapit sa Dibon. Ga- 
yunman, walang ulat na may winasak ang Asirya 
sa rehiyong iyon. Pagkaraan ng mga isang daang 
taon, nang ihula ng lingkod ni Jehova na si Jeremias 
na ang Dibon ay "bababa mula sa kaluwalhatian, at 
uupong uhaw' (Jer 48:18), lumilitaw na hindi pa na- 
tutupad noon ang mas naunang hula ni Isaias. Kaya 
maliwanag na ang mensahe ring iyon ang binigkas 
ni Jeremias at sa gayon ay higit na tiniyak ang ini- 
hulang kapahamakan laban sa Moab. Pagkatapos ng 
pagbagsak ng Jerusalem noong 607 B.C.E., nang lu- 
busang wasakin ni Nabucodonosor ang Moab, maa- 
aring iniwan niya ang mga mamamayan ng Dibon, 
na hindi lamang “uhaw” sa mga karangyaan ng dati 
nitong kaluwalhatian kundi pinabayaan din bilang 
abang mga bihag, anupat literal na uhaw sa tubig 
at sa iba pang karaniwang mga pangangailangan. 
--Jer 25:9, 17-21. 

Natuklasan sa Dibon ang maraming nakaimbak 
na binutil na hindi nabulok, na ipinapalagay na 
mula pa noong huling kalahatian ng unang milen- 
yo B.C.E. Waring pinatutunayan nito ang pangma- 
las ng ilan na ang rehiyon ng Dibon, na maging sa 
ngayon ay produktibo sa agrikultura, ay dating pi- 
nagmumulan ng saganang binutil para sa Palestina. 

Ipinapalagay ng ilang komentarista na ang Dibon 
ay ang Dimon na binanggit sa Isaias 15:9.---Tingnan 
ang DIMON. 


587 


2. Isang lokasyon sa Juda (Ne 11:25), na ipinapa- 
lagay ng ilan na ang Dimona.---Jos 15:22, tingnan 
ang DIMONA. 


DIBON-GAD. 


DIBORSIYO. Ang legal na pagpapawalang-bisa 
sa kaugnayang pangmag-asawa. Samakatuwid nga, 
ang pagputol sa buklod ng pag-aasawa sa pagitan 
ng lalaki at babae. Ang iba't ibang termino sa orihi- 
nal na wika para sa “diborsiyo” ay literal na nanga- 
ngahulugang “paalisin” (Deu 22:19, tlb sa Rbi8), 
“palayain” o “kalagan” (Mat 1:19, Int 19:3, tlb sa 
Rbi8), “itaboy: palayasin” (Lev 22:13, tlb sa Rbi8), at 
“putulin.”--Ihambing ang Deu 24:1, 3, kung saan 
ang pananalitang “isang kasulatan ng diborsiyo” ay 
literal na nangangahulugang “isang aklat ng pagpu- 
tol.” 

Nang pagbuklurin ni Jehova sina Adan at Eva bi- 
lang mag-asawa, hindi siya nagbigay ng probisyon 
para sa diborsiyo. Nilinaw ito ni Jesu-Kristo nang 
sagutin niya ang tanong ng mga Pariseo: “Kaayon 
ba ng kautusan na diborsiyuhin ng isang lalaki ang 
kaniyang asawa sa bawat uri ng saligan?" Ipinakita 
ni Kristo na nilayon ng Diyos na iwan ng lalaki ang 
kaniyang ama at ina at pumisan ito sa kaniyang asa- 
wa, anupat ang dalawa ay magiging isang laman. 
Pagkatapos ay idinagdag ni Jesus: “Kung kaya hindi 
na sila dalawa, kundi isang laman. Kaya nga, ang pi- 
nagtuwang ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng si- 
numang tao.” (Mat 19:3-6, ihambing ang Gen 2:22- 
24.) Pagkatapos ay itinanong ng mga Pariseo: “Bakit, 
kung gayon, iniutos ni Moises ang pagbibigay ng 
isang kasulatan ng paghihiwalay at pagdiborsiyo sa 
kaniya?” Bilang tugon, sinabi ni Kristo: “Si Moises, 
dahil sa katigasan ng inyong puso, ay nagbigay- 
laya sa inyo na diborsiyuhin ang inyong mga asa- 
wang babae, ngunit hindi gayon ang kalagayan 
mula sa pasimula. ”--Mat 19:7, 8. 

Bagaman pinahintulutan ang mga Israelita na 
makipagdiborsiyo sa iba't ibang saligan bilang pag- 
bibigay-laya, kinontrol ito ng Diyos na Jehova sa 
Kautusang ibinigay niya sa Israel sa pamamagitan 
ni Moises. Ang Deuteronomio 24:1 ay nagsasabi: 
“Kung kukunin ng isang lalaki ang isang babae at 
gagawin itong pag-aari niya bilang asawa, mangya- 
yari nga na kung hindi ito makasumpong ng lingap 
sa kaniyang paningin sapagkat nakasumpong siya 
sa kaniya ng isang bagay na marumi, susulat nga 
siya ng isang kasulatan ng diborsiyo para rito at ila- 
lagay niya iyon sa kamay nito at paaalisin niya ito 
sa kaniyang bahay.” Hindi espesipikong binanggit 
kung ano ang “isang bagay na marumi" (sa literal, 
“ang kahubaran ng isang bagay”). Hindi iyon tumu- 
tukoy sa pangangalunya at ipinahihiwatig ito ng 
utos ng Diyos sa Israel na ang mga nagkasala ng pa- 


Tingnan ang Dieron Blg. 1. 


DIBORSIYO 


ngangalunya ay papatayin at hindi lamang didi- 
borsiyuhin. (Deu 22:22-24) Walang alinlangan na 
noong una, ang 'karumihan' na maaaring gawing 
saligan ng isang lalaking Hebreo para diborsiyuhin 
ang kaniyang asawa ay tumutukoy sa seryosong 
mga bagay, marahil ay sa matinding kawalang- 
galang ng babae sa kaniyang asawa o sa pagdudu- 
lot nito ng kahihiyan sa sambahayan. Yamang espe- 
sipikong sinabi ng Kautusan na “iibigin mo ang 
iyong kapuwa gaya ng iyong sarili,” hindi maka- 
tuwirang ipalagay na basta na lamang magaga- 
mit ang maliliit na pagkakamali bilang mga dahi- 
lan upang diborsiyuhin ang asawang babae.---Lev 
19:18. 

Noong mga araw ni Malakias, maraming lalaking 
Judio ang nakikitungo nang may kataksilan sa kani- 
kanilang asawa, anupat dinidiborsiyo nila ang mga 
ito sa lahat ng uri ng saligan at pinaaalis nila ang 
mga asawa ng kanilang kabataan, posibleng upang 
makapag-asawa ng mas batang mga babaing paga- 
no. Sa halip na itaguyod ang kautusan ng Diyos, pi- 
nahintulutan ito ng mga saserdote, at lubha itong 
ikinagalit ni Jehova. (Mal 2:10-16) Noong narito sa 
lupa si Jesu-Kristo, gumagamit ang mga lalaking 
Judio ng maraming saligan upang makipagdiborsi- 
yo at ipinahihiwatig ito ng tanong na iniharap ng 
mga Pariseo kay Jesus: “Kaayon ba ng kautusan na 
diborsiyuhin ng isang lalaki ang kaniyang asawa sa 
bawat uri ng saligan?”---Mat 19:3. 

Ayon sa kaugalian ng mga Israelita, ang lalaki ay 
nagbabayad ng dote para sa babae na mapapanga- 
sawa niya, at ang babaing iyon ay ituturing na pag- 
aari niya. Bagaman ang babae ay tumatanggap 
ng maraming pagpapala at pribilehiyo, siya ang 
nakabababa sa kaugnayang pangmag-asawa. Ang 
kaniyang posisyon ay higit pang mauunawaan sa 
Deuteronomio 24:1-4, kung saan binabanggit na 
maaaring diborsiyuhin ng lalaki ang babae ngunit 
walang sinasabi na maaaring diborsiyuhin ng ba- 
bae ang lalaki. Palibhasa'y itinuturing siyang pag- 
aari ng lalaki, hindi niya ito maaaring diborsiyuhin. 
Sa sekular na kasaysayan, ang unang nakaulat na 
pangyayari kung saan sinikap ng isang babae sa Is- 
rael na diborsiyuhin ang kaniyang asawa ay noong 
padalhan ng kapatid ni Haring Herodes na si Salo- 
me ang asawa nito, ang gobernador ng Idumea, 
ng isang kasulatan ng diborsiyo na nagpapawa- 
lang-bisa sa kanilang pag-aasawa. (Jewish Antiqui- 
ties, XV, 259 [vii, 10]) Noong narito si Jesus sa lupa, 
maaaring nagsimula nang makipagdiborsiyo ang 
ilang babae o kaya'y nakini-kinita niya na ito'y 
mangyayari. Ipinahihiwatig ito ng kaniyang pana- 
nalitang: “Kung sakaling ang isang babae, pagkata- 
pos na diborsiyuhin ang kaniyang asawang lala- 
ki, ay mag-asawa ng iba, siya ay nangangalunya.” 
Mar 10:12. 


DIBORSIYO 


Kasulatan ng Diborsiyo. Bagaman nang da- 
kong huli ay inabuso ang probisyon ng Kautusang 
Mosaiko para sa pagdidiborsiyo, hindi dapat ipalagay 
na naging madali para sa isang lalaking Israelita na 
diborsiyuhin ang kaniyang asawa. Upang magawa 
iyon, dapat muna siyang magsagawa ng pormal na 
mga hakbang. Kailangan siyang sumulat ng isang 
dokumento, anupat ‘susulat siya ng isang kasulatan 
ng diborsiyo para sa babae.” Dapat itong “ilagay ng 
nakikipagdiborsiyong lalaki sa kamay ng babae at 
paalisin niya ito sa kaniyang bahay.” (Deu 24:1) Ba- 
gaman hindi naglaan ng karagdagang detalye ang 
Kasulatan tungkol sa pamamaraang ito, lumilitaw na 
kasangkot sa legal na hakbang na ito ang pagsang- 
guni sa awtorisadong mga lalaki, na maaaring mag- 
sikap muna na pagkasunduin ang mag-asawa. Ang 
panahong gagamitin sa paghahanda ng kasulatan at 
sa legal na pagpapatupad ng diborsiyo ay magbibi- 
gay naman ng pagkakataon sa nakikipagdiborsiyong 
lalaki na muling pag-isipan ang kaniyang pasiya. Ka- 
ilangang may saligan ang diborsiyong iyon, at kapag 
wastong ikinapit ang tuntuning ito, tiyak na maha- 
hadlangan ang padalus-dalos na pakikipagdiborsiyo. 
Gayundin, mapangangalagaan ang mga karapatan 
at ang kapakanan ng asawang babae. Hindi bina- 
banggit sa Kasulatan kung ano ang nilalaman ng 
“kasulatan ng diborsiyo.” 

Muling Pag-aasawa ng mga Diniborsiyong 
Kabiyak. Itinakda rin sa Deuteronomio 24:1-4 na 
ang babaing diniborsiyo ay dapat na lumabas sa ba- 
hay ng lalaki at yumaon at maging pag-aari ng 
ibang lalaki, na nangangahulugang maaari siyang 
mag-asawang muli. Sinabi rin: “Kung ang huling la- 
laki ay mapoot sa kaniya at sumulat ng isang kasu- 
latan ng diborsiyo para sa kaniya at ilagay iyon sa 
kaniyang kamay at paalisin siya sa kaniyang bahay, 
o kung sakaling mamatay ang huling lalaking ku- 
muha sa kaniya bilang kaniyang asawa, ang unang 
may-ari sa kaniya na nagpaalis sa kaniya ay hindi 
pahihintulutang kunin siyang muli upang maging 
asawa niya pagkatapos na siya ay madungisan, sa- 
pagkat iyon ay karima-rimarim sa harap ni Jehova, 
at huwag mong aakayin sa pagkakasala ang lupain 
na ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos bilang 
mana.” Pinagbawalan ang dating asawang lalaki na 
muling kunin ang asawang diniborsiyo niya, mara- 
hil ay upang maiwasan ang posibilidad na magpa- 
kana ang lalaki at ang dati niyang asawa na pilitin 
ang ikalawang asawa ng babae na diborsiyuhin siya 
o ang posibilidad na ipapatay nila ang lalaking iyon, 
upang muling mapangasawa ng babae ang kani- 
yang dating asawa. Kung ang babae ay muling ku- 
nin ng kaniyang dating asawa, magiging marumi 
ang bagay na iyon sa paningin ng Diyos. Magiging 
katawa-tawa ang unang asawang lalaki sapagkat pi- 
naalis na niya ang babae dahil kinasumpungan niya 


588 


ito ng “isang bagay na marumi” at ngayon, matapos 
itong legal na ikasal sa ibang lalaki at maging asa- 
wa niyaon, ay kukunin na naman niya ito. 

Dahil hindi na maaaring muling mapangasawa ng 
orihinal na asawang lalaki ang babaing diniborsiyo 
niya kapag ito ay naging pag-aari na ng ibang lala- 
ki, diborsiyuhin man ito ng lalaking iyon o mamatay 
man ang lalaking iyon, tiyak na mag-iisip munang 
mabuti ang asawang lalaki bago siya makipagdibor- 
siyo. (Jer 3:1) Gayunman, walang sinabi na hindi na 
maaaring muling mapangasawa ng lalaki ang asa- 
wang diniborsiyo niya kung hindi naman ito nag- 
asawang muli pagkatapos na legal na maputol ang 
kanilang tali ng pag-aasawa. 

Pagpapaalis sa mga Asawang Pagano. Bago 
pumasok ang mga Israelita sa Lupang Pangako, si- 
nabihan sila na huwag makipag-alyansa ukol sa 
pag-aasawa sa mga paganong tumatahan doon. 
(Deu 7:3, 4) Gayunman, noong mga araw ni Ezra, 
ang mga Judio ay kumuha ng mga asawang banya- 
ga, at sa panalangin sa Diyos, kinilala ni Ezra ang 
kanilang pagkakasala sa bagay na ito. Bilang tugon 
sa kaniyang paghimok at bilang pagkilala sa kani- 
lang pagkakamali, pinaalis ng mga lalaki ng Israel 
ang mga asawang banyaga na kinuha nila “pati na 
ang mga anak.”---Ezr 9: 10-10:44. 

Gayunman, kung tungkol sa mga Kristiyano, na 
nagmula sa lahat ng iba't ibang bansa (Mat 28:19), 
hindi nila kailangang diborsiyuhin ang kani-kani- 
lang asawa na hindi mananamba ni Jehova, ni kai- 
langan man nilang hiwalayan ang gayong mga ka- 
biyak, gaya ng ipinakikita ng kinasihang payo ni 
Pablo. (1Co 7:10-28) Ngunit kung tungkol sa mga 
nagpaplano pa lamang mag-asawa, pinayuhan ang 
mga Kristiyano na mag-asawa “tangi lamang sa Pa- 
nginoon.”---1Co 7:39. 

Binalak ni Jose na Makipagdiborsiyo. Noong 
panahong si Maria ay ipinangakong mapangasawa 
ni Jose, ngunit bago sila magsama, siya ay nasum- 
pungang nagdadalang-tao sa pamamagitan ng ba- 
nal na espiritu, at sinasabi ng ulat: “Gayunman, si 
Jose na kaniyang asawa, dahil siya ay matuwid at 
hindi niya nais na gawin siyang isang pangmadlang 
panoorin, ay nagbalak na diborsiyuhin siya nang 
palihim.” (Mat 1:18, 19) Yamang ang pakikipagtipan 
ay isang permanenteng kaayusan sa gitna ng mga 
Judio nang panahong iyon, angkop na gamitin dito 
ang salitang “diborsiyo.” 

Kung ang isang babaing ipinakipagtipan ay mag- 
pasiping sa ibang lalaki, babatuhin siya hanggang 
sa mamatay gaya ng isang mangangalunya. (Deu 
22:22-29) Sa mga kaso na ang parusa ay pagbato 
hanggang sa mamatay, dalawang saksi ang kaila- 
ngan upang mapagtibay ang pagkakasala ng taong 
iyon. (Deu 17:6, 7) Maliwanag na walang mga saksi 


589 


si Jose laban kay Maria. Nagdadalang-tao si Maria, 
ngunit naunawaan lamang ni Jose nang lubusan 
ang bagay na iyon noong ipaliwanag iyon sa kaniya 
ng anghel ni Jehova. (Mat 1:20, 21) Hindi sinasabi 
kung kasama sa ‘palihim na diborsiyo” na binalak 
niya ang pagbibigay ng isang kasulatan ng diborsi- 
yo o hindi, ngunit malamang na kikilos si Jose alin- 
sunod sa mga simulain sa Deuteronomio 24:1-4, 
anupat posibleng didiborsiyuhin niya ito sa harap 
lamang ng dalawang saksi upang legal na malutas 
ang bagay na iyon nang hindi magdudulot ng labis 
na kahihiyan kay Maria. Bagaman hindi binanggit 
ni Mateo ang bawat detalye ng binabalak gawin ni 
Jose, ipinakita naman niya na ninais ni Jose na pa- 
kitunguhan si Maria nang may awa. Si Jose ay hin- 
di itinuturing na di-matuwid sa bagay na ito, kundi 
sa halip, “dahil siya ay matuwid at hindi niya nais 
na gawin [si Maria na] isang pangmadlang panoo- 
rin” kung kaya “nagbalak [si Jose] na diborsiyuhin 
siya nang palihim.”---Mat 1:19. 

Kung Kailan Hindi Pinahihintulutan ang Di- 
borsiyo sa Israel. Ayon sa kautusan ng Diyos sa 
Israel, may mga kalagayan kung saan imposible ang 
diborsiyo. Posibleng mangyari na ang isang lalaki ay 
kumuha ng isang asawa, sinipingan niya ito, at kina- 
pootan niya ito. Maaaring may-kabulaanan niyang 
sabihin na hindi na ito birhen nang mapangasawa 
niya ito, anupat pinararatangan ito ng kahiya-hiyang 
mga gawa at nagdadala ng masamang pangalan la- 
ban sa babae. Kapag nakapagharap ang mga magu- 
lang ng babae ng katibayan na ang anak nila ay 
isang birhen noong ikasal ito, kailangang disiplina- 
hin ng mga lalaki ng lunsod ang nag-akusa nang 
may kabulaanan. Pagmumultahin nila siya ng isang 
daang siklong pilak (8220), ibibigay ito sa ama ng 
babae, at ang babae ay mananatiling asawa ng lala- 
king iyon, yamang ayon sa kautusan: “Hindi siya pa- 
hihintulutang diborsiyuhin ito sa lahat ng kaniyang 
mga araw.” (Deu 22:13-19) Gayundin, kung matuk- 
lasang sinunggaban ng isang lalaki ang isang dala- 
gang hindi pa naipakikipagtipan at sinipingan niya 
ito, itinakda ng kautusan: “Ang lalaking sumiping sa 
kaniya ay magbibigay nga sa ama ng babae ng li- 
mampung siklong pilak [8110], at ito ay magiging 
asawa niya sa dahilang hinamak niya ito. Hindi siya 
pahihintulutang diborsiyuhin ito sa lahat ng kani- 
yang mga araw.”---Deu 22:28, 29. 


Ano ang tanging maka-Kasulatang 
saligan ng diborsiyo para sa 
mga Kristiyano? 


Sa kaniyang Sermon sa Bundok, sinabi ni Jesu- 
Kristo: “Bukod diyan ay sinabi, Sinumang dumibor- 
siyo sa kaniyang asawang babae, bigyan niya ito ng 


DIBORSIYO 


isang kasulatan ng diborsiyo.” Gayunman, sinasabi 
ko sa inyo na ang bawat isa na dumidiborsiyo sa ka- 
niyang asawang babae, malibang dahil sa pakikia- 
pid, ay nagpapangyaring malantad siya sa panga- 
ngalunya, at ang sinumang mag-asawa ng isang 
babaing diniborsiyo ay nangangalunya.” (Mat 5:31, 
32) Gayundin, pagkatapos sabihin sa mga Pariseo 
na ang pagbibigay-laya ng Kautusang Mosaiko na 
madiborsiyo nila ang kani-kanilang asawa ay hindi 
ang kaayusan “mula sa pasimula,” sinabi ni Jesus: 
“Sinasabi ko sa inyo na ang sinumang dumiborsiyo 
sa kaniyang asawang babae, maliban sa saligan ng 
pakikiapid, at mag-asawa ng iba ay nangangalun- 
ya.” (Mat 19:8, 9) Sa ngayon ay kinikilala ng karami- 
han na magkaiba ang “mga mapakiapid” at ang 
"mga mangangalunya.” Ayon sa makabagong pag- 
gamit, ang mga nagkakasala ng pakikiapid ay mga 
taong walang asawa na kusang-loob na nakikipag- 
talik sa isang di-kasekso. Ang mga mangangalunya 
naman ay mga taong may asawa na kusang-loob na 
nakikipagtalik sa isang di-kasekso na hindi nila legal 
na asawa. Gayunman, gaya ng ipinakikita sa artiku- 
long PAKIKIAPID, ang terminong “pakikiapid” ay isi- 
nalin mula sa salitang Griegong por-nei'a at suma- 
saklaw sa lahat ng uri ng bawal na seksuwal na 
pagsisiping sa labas ng maka-Kasulatang pag-aasa- 
wa. Kaya naman, ang mga salita ni Jesus sa Mateo 
5:32 at 19:9 ay nangangahulugan na ang tanging 
saligan ng diborsiyo na aktuwal na pumuputol sa 
buklod ng pag-aasawa ay ang paggawa ng por-nei'a 
ng isa sa kanila. Batay sa probisyong ito, maaaring 
makipagdiborsiyo ang isang tagasunod ni Kristo 
kung nais niya, at sa gayong diborsiyo ay malaya na 
siyang mag-asawa ng isang Kristiyano na malaya 
ring mag-asawa.-- 1Co 7:39. 

Ang imoral na mga gawain sa sekso sa pagitan ng 
isang taong may asawa at ng isang kasekso (homo- 
seksuwalidad) ay marumi at kasuklam-suklam. Ang 
mga taong gumagawa nito at hindi nagsisisi ay hin- 
di magmamana ng Kaharian ng Diyos. At, sabihin 
pa, ang bestiyalidad ay hinahatulan ng Kasulatan. 
(Lev 18:22, 23; Ro 1:24-27, 1Co 6:9, 10) Ang napa- 
karuruming gawaing ito ay saklaw ng malawak na 
terminong por-nei'a. Kapansin-pansin din na sa ila- 
lim ng Kautusang Mosaiko, ang homoseksuwalidad 
at bestiyalidad ay hinahatulan ng parusang kama- 
tayan, anupat nagiging malaya ang pinagkasala- 
hang kabiyak upang muling makapag-asawa.---Lev 
20:13, 15, 16. 

Itinawag-pansin ni Jesu-Kristo na “ang bawat isa 
na patuloy na tumitingin sa isang babae upang 
magkaroon ng masidhing pagnanasa sa kaniya ay 
nangalunya na sa kaniya sa kaniyang puso.” (Mat 
5:28) Ngunit hindi sinabi ni Jesus na ang nilalaman 
ng puso, kahit hindi pa naisasagawa, ay saligan para 
sa diborsiyo. Ipinakikita ng mga salita ni Kristo na 


DIBORSIYO 


ang puso ay dapat panatilihing malinis at ang isa ay 
hindi dapat mag-isip ng mahahalay na kaisipan at 
pagnanasa.---Fil 4:8, San 1:14, 1b. 

Idiniin ng rabinikong kautusan ng mga Judio na 
tungkulin ng isang tao na makipagtalik sa kaniyang 
asawa at pinahintulutan nito ang asawang lalaki na 
diborsiyuhin ang kaniyang asawa kung hindi ito 
magkaanak. Gayunman, hindi binibigyang-karapa- 
tan ng Kasulatan ang mga Kristiyano na diborsiyu- 
hin ang kanilang kabiyak sa gayong dahilan. Ang 
pagkabaog sa loob ng maraming taon ay hindi na- 
ging dahilan upang diborsiyuhin ni Abraham si 
Sara, gayundin sa mga kaso nina Isaac at Rebeka, 
nina Jacob at Raquel, at ng saserdoteng si Zacarias 
at ni Elisabet.--Gen 11:30, 17:17: 25:19-26, 29:31, 
30:1, 2, 22-25, Luc 1:5-7, 18, 24, 57. 

Walang sinasabi sa Kasulatan na magpapahintu- 
lot sa isang Kristiyano na diborsiyuhin ang kani- 
yang kabiyak dahil wala itong pisikal na kakaya- 
hang makipagtalik, o nasiraan ito ng bait o dinapuan 
ito ng isang di-malunasan o nakapandidiring sakit. 
Ang pag-ibig na dapat ipakita ng mga Kristiyano ay 
humihiling, hindi ng diborsiyo, kundi ng maawaing 
pakikitungo sa gayong kabiyak. (Efe 5:28-31) Hindi 
rin naman binibigyan ng Bibliya ang mga Kristiya- 
no ng karapatan na diborsiyuhin ang kanilang asa- 
wa dahil magkaiba sila ng relihiyon, sa halip ay 
ipinakikita nito na sa pananatili sa piling ng di- 
sumasampalatayang asawa, maaaring mawagi ng 
isang Kristiyano ang kaniyang kabiyak sa panig 
ng tunay na pananampalataya.--1Co 7:12-16: 1Pe 
3:1-7. 

Sa kaniyang Sermon sa Bundok, sinabi ni Jesus na 
“ang bawat isa na dumidiborsiyo sa kaniyang asa- 
wang babae, malibang dahil sa pakikiapid, ay nag- 
papangyaring malantad siya sa pangangalunya, at 
ang sinumang mag-asawa ng isang babaing dini- 
borsiyo ay nangangalunya.” (Mat 5:32) Sa ganitong 
paraan, ipinakita ni Kristo na kung didiborsiyuhin 
ng isang lalaki ang kaniyang asawa malibang dahil 
sa “pakikiapid” (por-:nei'a) nito, ilalantad niya ito sa 
pangangalunya. Iyan ay sapagkat sa gayong dibor- 
siyo, ang di-nangalunyang asawang babae ay hindi 
nahiwalay sa kaniyang asawa sa tamang paraan at 
sa gayo'y hindi siya malayang mag-asawa sa ibang 
lalaki at makipagtalik dito. Nang sabihin ni Kristo na 
ang sinumang “mag-asawa ng isang babaing dini- 
borsiyo ay nangangalunya,” ang tinutukoy niya ay 
isang babae na diniborsiyo sa ibang mga saligan at 
hindi “dahil sa pakikiapid” (por:neia). Ang gayong 
babae, bagaman diniborsiyo sa legal na paraan, ay 
hindi diborsiyada sa maka-Kasulatang paraan. 

Tulad ni Mateo (Mat 19:3-9), iniulat ni Marcos ang 
mga pananalita ni Jesus sa mga Pariseo may kina- 
laman sa diborsiyo at sinipi niya ang sinabi ni 


590 


Kristo: “Ang sinumang dumiborsiyo sa kaniyang 
asawang babae at mag-asawa ng iba ay nanganga- 
lunya laban sa kaniya, at kung sakaling ang isang 
babae, pagkatapos na diborsiyuhin ang kaniyang 
asawang lalaki, ay mag-asawa ng iba, siya ay na- 
ngangalunya.” (Mar 10:11, 12) Ang katulad na pana- 
nalita ay binabanggit din sa Lucas 16:18, na nagsa- 
sabi: “Ang bawat isa na dumidiborsiyo sa kaniyang 
asawang babae at nag-aasawa ng iba ay nanganga- 
lunya, at siya na nag-aasawa sa isang babaing dini- 
borsiyo ng isang asawang lalaki ay nangangalunya.” 
Kung ito lamang ang pagbabatayan, waring ipinag- 
babawal ng mga talatang ito sa mga tagasunod ni 
Kristo ang lahat ng pakikipagdiborsiyo, o ipinahihi- 
watig nito na ang isang indibiduwal na diniborsiyo 
ay walang karapatan na muling mag-asawa mali- 
bang mamatay muna ang kabiyak na diniborsiyo. 
Gayunman, ang mga salita ni Jesus na iniulat nina 
Marcos at Lucas ay dapat unawain batay sa mas 
kumpletong pananalita na iniulat ni Mateo. Idinag- 
dag niya ang pariralang “maliban sa saligan ng pa- 
kikiapid” (Mat 19:9: tingnan din ang Mat 5:32), anu- 
pat ipinakita na ang isinulat nina Marcos at Lucas 
nang sipiin nila ang sinabi ni Jesus tungkol sa dibor- 
siyo ay kapit lamang kung ang pakikipagdiborsiyo 
ay hindi salig sa “pakikiapid” (por:nei'a) ng di-tapat 
na kabiyak. 

Gayunman, ayon sa Kasulatan, hindi obligado 
ang isang tao na diborsiyuhin ang isang kabiyak na 
nangalunya ngunit nagsisisi. Ang Kristiyanong asa- 
wang lalaki o asawang babae ay maaaring magpa- 
kita ng awa sa gayong kaso, kung paanong lumili- 
taw na muling tinanggap ni Oseas ang kaniyang 
nangalunyang asawa na si Gomer at kung paanong 
pinagpakitaan ni Jehova ng awa ang nagsisising Is- 
rael na nagkasala ng espirituwal na pangangalunya. 
--Os 3. 

Isinauli ang orihinal na pamantayan ng Diyos. 
Maliwanag na ang pananalita ni Jesu-Kristo ay tu- 
mutukoy sa pagbalik sa mataas na pamantayan ng 
pag-aasawa na itinakda ng Diyos na Jehova noong 
pasimula, at ipinakikita nito na ang magiging mga 
alagad ni Jesus ay kailangang manghawakan sa ma- 
taas na pamantayang iyon. Bagaman may bisa pa 
noon ang mga saligan sa diborsiyo na inilaan ng Ka- 
utusang Mosaiko, ang magiging mga tunay na ala- 
gad ni Jesus, na gumagawa ng kalooban ng kani- 
yang Ama at gumagawa” o tumutupad ng mga 
pananalita ni Jesus (Mat 7:21-29), ay hindi makiki- 
pagdiborsiyo batay sa gayong mga saligan upang 
pagpakitaan ng 'katigasan ng puso” ang kani-kani- 
lang asawa. (Mat 19:8) Bilang tunay na mga alagad, 
hindi nila lalabagin ang orihinal na bigay-Diyos na 
mga simulain na umuugit sa pag-aasawa sa pama- 
magitan ng pagdiborsiyo sa kanilang mga kabiyak 


591 


sa anumang saligan maliban sa saligang tinukoy ni 
Jesus, samakatuwid ay ang “pakikiapid” (por-nei'a). 

Ang taong walang asawa na nakikiapid sa isang 
patutot ay nagiging 'kaisang-katawan ng taong 
iyon. Sa katulad na paraan, ang nangangalunya ay 
nagiging “kaisang-katawan,' hindi ng kaniyang legal 
na asawa, kundi ng taong imoral na sinisipingan 
niya. Sa gayon, ang nangangalunya ay nagkakasala 
hindi lamang laban sa kaniyang sariling laman kun- 
di laban din sa kaniyang legal na asawa na hang- 
gang noong pagkakataong iyon ay kaisang-laman' 
niya. (1Co 6:16-18) Dahil dito, ang pangangalunya 
ay naglalaan ng tunay na saligan upang putulin ang 
buklod ng pag-aasawa kaayon ng bigay-Diyos na 
mga simulain, at kapag may gayong saligan, ang di- 
borsiyo ay pormal at ganap na nagpapawalang-bisa 
sa legal na pag-aasawa, anupat binibigyang-laya 
ang pinagkasalahang kabiyak na muling makapag- 
asawa nang marangal.---Heb 13:4. 

Makasagisag na Diborsiyo. Ang kaugnayang 
pangmag-asawa ay ginagamit sa Kasulatan sa ma- 
kasagisag na paraan. (Isa 54:1, 5, 6; 62:1-6) May ti- 
nutukoy ring makasagisag na diborsiyo o pagpapa- 
alis sa isang asawang babae.---Jer 3:8. 

Bumagsak ang kaharian ng Juda at winasak ang 
Jerusalem noong 607 B.C.E., at ang mga tumatahan 
sa lupain ay dinala sa pagkatapon sa Babilonya. Mga 
ilang taon bago nito, makahulang sinabi ni Jehova 
sa mga Judio na malapit nang ipatapon: “Nasaan 
nga ang kasulatan ng diborsiyo ng inyong ina, na 
pinaalis ko?” (Isa 50:1) Ang kanilang “ina,” o pam- 
bansang organisasyon, ay pinaalis sa makatuwirang 
dahilan, hindi dahil sumira si Jehova sa kaniyang ti- 
pan at nagpasimulang makipagdiborsiyo, kundi da- 
hil sa pagkakasala nito laban sa tipang Kautusan. 
Ngunit isang nalabi ng mga Israelita ang nagsisi at 
nanalangin upang manumbalik ang tulad-asawang 
kaugnayan ni Jehova sa kanila sa sarili nilang lupa- 
in. Alang-alang sa kaniyang sariling pangalan, isi- 
nauli ni Jehova ang kaniyang bayan sa sarili ni- 
lang lupain gaya ng ipinangako, noong 537 B.C.E., 
sa pagtatapos ng 70-taóng pagkatiwangwang.---Aw 
137:1-9, tingnan ang PAG-AASAWA. 


DIBRI [malamang, Masalita]. Isang Israelita na 
mula sa tribo ni Dan na ang anak na babaing si Se- 
lomit ay nag-asawa ng isang Ehipsiyo. Di-nagtagal 
pagkatapos ng Pag-alis mula sa Ehipto, ang anak ng 
mag-asawang ito ay pinagbabato hanggang sa ma- 
matay dahil sa paglapastangan sa pangalan ni Jeho- 
va.--Lev 24:10-16, 23. 


DIDRAKMA. Isang baryang pilak ng mga Grie- 
go na katumbas ng dalawang drakma, o ng S1.31 
batay sa makabagong mga halaga. Nagbabayad 
noon ang mga Judio ng taunang buwis sa templo 


DIGMAAN 


na dalawang drakma, o isang didrakma.--Mat 17: 
24, tlb sa Rbi8. 


DIGMAAN. Pakikipag-alit na may kalakip na 
mga pagkilos na nilayong sumupil o lumipol sa 
itinuturing na mga kaaway. Maraming salitang 
Hebreo ang nauugnay sa pakikipagdigma, ang isa 
sa mga ito, mula sa pandiwang salitang-ugat na 
qarav, ay pangunahin nang nangangahulugang 
“lumapit,” samakatuwid nga, upang makipaglaban. 
Ang pangngalang Griego na po'lemos ay nanga- 
ngahulugang “digmaan”, at ang pandiwang stra- 
teuo ay mula sa salitang-ugat na tumutukoy sa 
isang nagkakampong hukbo. 

Sinasabi ng Bibliya na si Nimrod ay 'humayo pa- 
tungong Asirya, maliwanag na isang pagsalakay, 
patungo sa teritoryo ni Asur na anak ni Sem. Doon 
ay nagtayo si Nimrod ng mga lunsod. (Gen 10:11) 
Noong mga araw naman ni Abraham, sinakop ni 
Kedorlaomer, hari ng Elam, ang maraming lunsod 
(lumilitaw na pawang nasa palibot ng timugang 
dulo ng Dagat na Patay) sa loob ng 12 taon, anupat 
pinilit niya ang mga ito na paglingkuran siya. Nang 
maghimagsik ang mga ito, nakipagdigma sa kanila 
si Kedorlaomer at ang kaniyang mga kaalyado, anu- 
pat nilupig nila ang mga hukbo ng Sodoma at Go- 
morra, kinuha ang mga pag-aari ng mga ito, at bi- 
nihag ang pamangkin ni Abraham na si Lot at ang 
sambahayan nito. Dahil dito, tinipon ni Abraham 
ang kaniyang 318 sinanay na mga lingkod at, kasa- 
ma ang kaniyang tatlong kakampi, tinugis niya si 
Kedorlaomer at nabawi niya ang mga bihag at ang 
mga bagay na dinambong. Gayunman, hindi kumu- 
ha si Abraham ng anumang samsam para sa kani- 
yang sarili. Ito ang unang rekord ng isang digmaan 
na ipinakipaglaban ng isang lingkod ng Diyos. May 
pagsang-ayon ni Jehova ang pakikipagdigmang ito 
ni Abraham upang mabawi ang kaniyang kapuwa 
lingkod ni Jehova, sapagkat nang bumalik si Abra- 
ham, pinagpala siya ni Melquisedec, saserdote ng 
Kataas-taasang Diyos.---Gen 14:1-24. 

Pakikipagdigmang Ipinag-utos ng Diyos. 
Si Jehova ay “tulad-lalaking mandirigma,” “Diyos ng 
mga hukbo,” at “makapangyarihan sa pagbabaka.” 
(Exo 15:3, 2Sa 5:10; Aw 24:8, 10; Isa 42:13) Bilang 
ang Maylalang at Kataas-taasang Soberano ng san- 
sinukob, hindi lamang siya may karapatan, kundi 
mayroon din siyang pananagutang udyok ng kata- 
rungan, na maglapat ng kamatayan o magbigay ng 
awtorisasyon na patayin ang mga tampalasan, na 
makipagdigma laban sa lahat ng mga mapagmati- 
gas na tumatangging sumunod sa kaniyang matu- 
wid na mga kautusan. Kaya naman makatarungan 
ang ginawa ni Jehova nang pawiin niya ang mga 
balakyot noong panahon ng Baha, nang wasakin 
niya ang Sodoma at Gomorra, at nang puksain 


DIGMAAN 


niya ang mga hukbo ni Paraon.---Gen 6:5-7, 13, 17: 
19:24: Exo 15:4, 5; ihambing ang 2Pe 2:5-10, Jud 7. 

Ginamit ng Diyos ang Israel bilang taga- 
puksa. Iniatas ni Jehova sa mga Israelita ang 
sagradong tungkulin na magsilbing kaniyang mga 
tagapuksa sa Lupang Pangako na pinagdalhan niya 
sa kanila. Bago iniligtas ang Israel mula sa Ehipto, 
walang karanasan ang bansang iyon sa pakikipag- 
digma. (Exo 13:17) Sa pamamagitan ng Kaniyang 
matagumpay na pangunguna sa Israel laban sa “pi- 
tong bansa na higit na matao at makapangyarihan” 
kaysa sa kanila, dinakila ng Diyos ang kaniyang pa- 
ngalan bilang si “Jehova ng mga hukbo, ang Diyos 
ng mga hukbo ng Israel.” Pinatunayan nito na “hin- 
di sa pamamagitan ng tabak ni sa pamamagitan 
man ng sibat nagliligtas si Jehova, sapagkat kay 
Jehova ang pagbabaka.” (Deu 7:1: 1Sa 17:45, 47; 
ihambing ang 2Cr 13:12.) Binigyan din nito ang 
mga Israelita ng pagkakataong ipakita ang pagka- 
masunurin nila sa mga utos ng Diyos, kahit hang- 
gang sa puntong isapanganib nila ang kanilang 
buhay para sa pakikipagdigmang ipinag-utos ng 
Diyos.---Deu 20:1-4. 

Hindi dapat sumalakay sa labas ng mga hang- 
ganang itinakda ng Diyos. Gayunman, mahigpit 
na iniutos ng Diyos sa Israel na hindi sila dapat ma- 
kipagdigma o manakop sa labas ng teritoryong ipi- 
nagkaloob niya sa kanila at na hindi sila dapat ma- 
kipaglaban sa alinmang bansa maliban doon sa mga 
ipinag-utos niyang labanan nila. Hindi sila dapat 
makipaghidwaan sa mga bansa ng Edom, Moab, 
o Ammon. (Deu 2:4, 5, 9, 19) Ngunit nang maglaon 
ay sinalakay sila ng mga bansang ito at napilitan si- 
lang ipagtanggol ang kanilang sarili sa pamamagi- 
tan ng pakikipagdigma. Tinulungan naman sila ng 
Diyos sa bagay na iyon.--Huk 3:12-30, 11:32, 33, 
1Sa 14:47. 

Noong kapanahunan ng mga Hukom, nang sika- 
ping ipagmatuwid ng hari ng Ammon ang mga 
pagsalakay nito laban sa Israel sa pamamagitan ng 
may-kabulaanang pagpaparatang na kinuha ng Is- 
rael ang lupain ng mga Ammonita, pinasinungali- 
ngan ni Jepte ang mga sinabi nito sa pamamagitan 
ng pagpapaalaala sa kaniya ng mga pangyayari sa 
kasaysayan. Pagkatapos ay nakipaglaban si Jepte sa 
mga mananalakay na ito, batay sa simulain na “ang 
bawat isa na itataboy ni Jehova sa harap namin ay 
itataboy namin.” Hindi papayag si Jepte na isuko sa 
kaninumang manlulusob ang isa mang pulgada ng 
bigay-Diyos na lupain ng Israel.--Huk 11:12-27, 
tingnan ang JEPTE. 

Pinabanal na pakikipagdigma. Noong sina- 
una, nakaugalian nang pabanalin ang mga hukbong 
pandigma bago makipagbaka ang mga ito. (Jos 3:5: 


592 


Jer 6:4; 51:27, 28) Sa panahon ng pakikipagdigma, 
ang mga hukbo ng Israel, pati ang mga di-Judio 
(halimbawa, si Uria na Hiteo, na malamang ay 
isang tinuling proselita), ay kailangang manatiling 
malinis sa seremonyal na paraan. Sa panahon ng 
kampanyang pangmilitar, hindi sila maaaring ma- 
kipagtalik, kahit sa sarili nilang asawa. Dahil dito, 
walang mga patutot na susunud-sunod sa hukbo ng 
Israel. Bukod diyan, ang kampo mismo ay kaila- 
ngang panatilihing malinis mula sa karungisan. 
-Lev 15:16, 18, Deu 23:9-14, 2Sa 11:11, 13. 

Kapag kinailangang parusahan ang di-tapat na 
Israel, ang banyagang mga hukbong nagpapasa- 
pit ng pagkapuksa ay minamalas bilang 'pinaba- 
nal,” sa diwa na “ibinukod” sila ni Jehova upang ila- 
pat nila ang kaniyang matuwid na mga kahatulan. 
(Jer 22:6-9, Hab 1:6) Sa katulad na paraan, ang mga 
hukbong militar (pangunahin na ang mga Medo at 
mga Persiano) na nagpasapit ng pagkapuksa sa Ba- 
bilonya ay tinukoy ni Jehova bilang “aking mga pi- 
nabanal.”--Isa 13:1-3. 

Dahil sa kanilang kasakiman, sinasabing ang mga 
bulaang propeta sa Israel ay 'nagpapabanal ng dig- 
maan" laban sa sinumang hindi naglalagay ng anu- 
man sa kanilang mga bibig. Tiyak na may-pagbaba- 
nal-banalan nilang inangkin na pinahihintulutan ng 
Diyos ang kanilang mga paniniil, kabilang na rito 
ang pakikibahagi nila sa pag-uusig at maging sa 
pagpatay sa tunay na mga propeta at mga lingkod 
ng Diyos.--Mik 3:5, Jer 2:8, Pan 4: 3. 

Pangangalap. Sa utos ni Jehova, ang matitipu- 
nong lalaki ng Israel na 20 taong gulang at pataas 
ay kinalap para sa paglilingkod militar. Ayon kay Jo- 
sephus, naglingkod ang mga ito hanggang sa edad 
na 50 taon. (Jewish Antiquities, III, 288 [xii, 4]) Hin- 
di tinanggap ang mga matatakutin at mahihina ang 
loob sapagkat ang pakikipagdigma ng Israel ay pa- 
kikipagdigma ni Jehova, at maaaring manghina ang 
loob ng hukbo kung may mga kasama roon na ka- 
kikitaan ng mahinang pananampalataya at takot. 
Pinalaya naman sa paglilingkod militar ang mga la- 
laking katatapos pa lamang magpatayo ng isang ba- 
gong bahay, gayundin yaong mga nagtanim ng 
isang ubasan at hindi pa nakikinabang sa bunga 
nito. Ang mga eksemsiyong ito ay salig sa karapa- 
tan ng isang lalaki na tamasahin ang bunga ng ka- 
niyang paggawa. Ang bagong-kasal na lalaki ay 
malaya sa paglilingkod militar sa loob ng isang taon. 
Sa panahong ito, ang lalaking iyon ay maaaring 
magkaroon ng isang tagapagmana at maaari rin ni- 
yang makita ang pagsilang nito. Dito ay isinisiwalat 
ni Jehova ang kaniyang pagkabahala at konsideras- 
yon para sa pamilya. (Bil 1:1-3, 44-46, Deu 20:5-8, 
24:5) Ang mga Levita, na nag-asikaso sa pagliling- 
kod sa santuwaryo, ay malaya sa paglilingkod mili- 


593 


tar, anupat ipinakikita nito na itinuring ni Jehova na 
mas mahalaga ang espirituwal na kapakanan ng 
bayan kaysa sa depensa militar.--Bil 1:47-49, 2: 
32, 33. 

Mga kautusan may kinalaman sa pagsalakay 
at pagkubkob sa mga lunsod. Tinagubilinan ni 
Jehova ang Israel tungkol sa pamamaraang militar 
na susundin nila sa pananakop sa Canaan. Lilipu- 
lin ang pitong bansa ng Canaan, na binanggit sa 
Deuteronomio 7:1, 2, kasama ang mga babae at 
mga bata. Itatalaga sa pagkapuksa ang kanilang 
mga lunsod. (Deu 20:15-17) Ayon sa Deuteronomio 
20:10-15, binabalaan muna ang ibang mga lunsod 
at iniharap sa kanila ang mga kundisyon ng pakiki- 
pagpayapaan. Kung susuko ang lunsod, hindi papa- 
tayin ang mga tumatahan doon at puwersahan si- 
lang pagtatrabahuhin. Ang pagkakataong ito na 
sumuko, kasama ang katiyakan na hindi sila papata- 
yin at na hindi gagahasain o momolestiyahin ang 
kanilang kababaihan, ay isang pangganyak upang 
sumuko sa hukbo ng Israel ang mga lunsod na iyon, 
sa gayo'y maliwasan ang pagdanak ng dugo. Kung 
hindi susuko ang lunsod na iyon, papatayin ang la- 
hat ng kalalakihan niyaon. Pinapatay ang mga lala- 
ki upang huwag makapaghimagsik ang lunsod na 
iyon sa bandang huli. Pinaliligtas “ang mga babae at 
ang maliliit na bata.” Tiyak na ang “mga babae" na 
tinutukoy rito ay mga birhen yamang ipinakikita ito 
ng Deuteronomio 21:10-14, kung saan ang potensi- 
yal na mga kasintahang babae na maaaring maku- 
ha sa digmaan ay inilalarawang nagdadalamhati 
para sa kanilang mga magulang, hindi para sa ka- 
nilang mga asawa. Gayundin, mas maaga rito, nang 
matalo ng Israel ang Midian, espesipikong sinasabi 
na mga birhen lamang ang pinaligtas. Dahil mga 
birhen lamang ang pinaligtas, ito'y nagsilbing pro- 
teksiyon sa Israel laban sa huwad na pagsamba at 
proteksiyon din laban sa mga sakit na naililipat sa 
pagtatalik. (Bil 31:7, 17, 18) (Tungkol sa pagiging 
makatarungan ng utos ng Diyos laban sa mga ban- 
sang Canaanita, tingnan ang CANAAN, CANAANITA 
[Pananakop ng Israel sa Canaan],.) 

Ang mga punungkahoy na pinagkukunan ng pag- 
kain ay hindi dapat putulin upang gawing mga ka- 
yariang pangubkob. (Deu 20:19, 20) Sa kainitan ng 
pagbabaka, pinipilay ang mga kabayo ng kaaway 
upang lumpuhin ang mga ito; pagkatapos ng pagba- 
baka, tiyak na pinapatay ang mga ito.—Jos 11:6. 

Hindi Lahat ng Pakikipagdigma ng Israel ay 
Wasto. Ang paglihis ng Israel tungo sa landasin 
ng kawalang-katapatan ay may kasamang mga la- 
banan na sa totoo ay mga pag-aagawan lamang ng 
kapangyarihan. Ganito ang kaso ng pakikipagdigma 
ni Abimelec laban sa Sikem at Tebez noong panahon 


DIGMAAN 


ng mga Hukom (Huk 9:1-57), gayundin ng pa- 
kikipagdigma ni Omri laban kina Zimri at Tibni, 
na naging dahilan upang matibay siyang maitatag 
sa pagkahari sa sampung-tribong kaharian. (1Ha 
16:16-22) Karagdagan pa, sa halip na manalig kay 
Jehova para sa proteksiyon laban sa kanilang mga 
kaaway, ang mga Israelita ay nagsimulang magti- 
wala sa kapangyarihang militar, sa mga kabayo at 
sa mga karo. Kaya naman noong panahon ni Isaias, 
ang lupain ng Juda ay “puno ng mga kabayo” at 
“walang takda ang dami ng kanilang mga karo.” 
- Isa 2:1, 7. 

Sinaunang Estratehiya at mga Taktika sa Pa- 
kikipagdigma. Kung minsan, bago sumalakay 
ay nagsusugo muna ng mga tiktik upang alamin 
ang mga kalagayan sa lupain. Hindi isinusugo ang 
gayong mga tiktik upang magpasimula ng kagulu- 
han, paghihimagsik, o subersibong mga lihim na ki- 
lusan. (Bil 13:1, 2, 17-19: Jos 2:1: Huk 18:2, 1Sa 26:4) 
Ginagamit noon ang pantanging mga tunog ng 
trumpeta para pisanin ang mga hukbo, para mana- 
wagan sa pakikipagdigma, at para maghudyat ng 
nagkakaisang pagkilos. (Bil 10:9: 2Cr 13:12, iham- 
bing ang Huk 3:27; 6:34: 7:19, 20.) Kung minsan, 
ang mga hukbo ay hinahati-hati at ikinakalat upang 
sumalakay mula sa iba't ibang panig, o upang mag- 
sagawa ng mga operasyon ng pagpapain kasabay 
ang pananambang. (Gen 14:15: Jos 8:2-8, Huk 7:16, 
2Sa 5:23, 24: 2Cr 13:13) Noong isang pagkakataon, 
sa utos ni Jehova, ang mga mang-aawit ng papuri 
sa Diyos ay inilagay sa dakong harapan, sa unahan 
ng mga hukbong sandatahan. Nang araw na iyon, 
ipinakipaglaban ng Diyos ang Israel, anupat nilito 
niya ang kampo ng kaaway upang magpatayan ang 
mga kawal ng kaaway.---2Cr 20:20-23. 

Sa kalakhang bahagi, ang labanan ay manu- 
mano, tao laban sa tao. Iba't ibang uri ng sandata 
ang ginamit---mga tabak, mga sibat, mga diyabelin, 
mga palaso, mga batong panghilagpos, at iba pa. 
Noong panahong sinasakop ng Israel ang Lupang 
Pangako, hindi sila nanalig sa mga kabayo at mga 
karo: nagtiwala sila sa kapangyarihan ni Jehova na 
magligtas. (Deu 17:16: Aw 20:7: 33:17, Kaw 21:31) 
Noong bandang huli na lamang gumamit ng mga 
kabayo at mga karo ang mga hukbo ng Israel, gaya 
ng mga Ehipsiyo at ng iba pa. (1Ha 4:26, 20:23-25, 
Exo 14:6, 7: Deu 11:4) Kung minsan, ang mga huk- 
bong banyaga ay nasasangkapan ng mga karong 
pandigma na may mga lingkaw na bakal na naka- 
usli mula sa mga ehe ng mga ito.---Jos 17:16, Huk 
4:3, 13. 

Sa paglipas ng mga siglo, nagbago ang mga takti- 
ka sa pakikipagdigma. Sa pangkalahatan, hindi pi- 
nagbuhusan ng pansin ng Israel ang paggawa ng 
mas mahuhusay na kasangkapang pansalakay sa 


DIGMAAN 


digmaan, bagaman inasikaso nila nang husto ang 
pagpapatibay ng depensa. Nakilala si Haring Uzias 
ng Juda sa paggawa ng “mga makinang pandigma, 
na likha ng mga inhinyero,” ngunit ang mga ito ay 
pangunahin nang para sa pagtatanggol ng Jerusa- 
lem. (2Cr 26:14, 15) Upang masalakay ang mas ma- 
taas at mas mahinang bahagi ng pader ng isang 
lunsod, ang mga hukbong Asiryano at Babilonyo, 
partikular na, ay nakilala sa kanilang mga pader na 
pangubkob at sa kanilang mga muralyang pangub- 
kob. Ang mga muralyang ito ay nagsilbing mga da- 
hilig kung saan isinasampa ang mga toreng may 
mga pambundol, nakikipaglaban naman ang mga 
mamamana at mga tagapagpahilagpos mula sa mga 
toreng ito. Kasama sa mga ito ang iba pang mga uri 
ng mga makinang pangubkob, kabilang na ang pag- 
kalaki-laking mga panghagis ng bato. (2Ha 19:32, 
Jer 32:24: Eze 4:2: Luc 19:43) Kasabay nito, sinisikap 
naman ng mga tagapagtanggol ng lunsod na pigilan 
ang pagsalakay sa pamamagitan ng kanilang mga 
mamamana, mga tagapaghilagpos, at mga kawal na 
naghahagis ng mga piraso ng nagliliyab na kahoy 
mula sa kanilang mga pader at mga tore at mula sa 
mga makinang panghagis ng mga suligi sa loob ng 
lunsod. (2Sa 11:21, 24, 2Cr 26:15: 32:5) Kapag sina- 
salakay ang mga kutang may pader, isa sa mga 
unang pinagsisikapang gawin ay ang putulin ang 
suplay ng tubig ng lunsod, samantalang kadalasan 
nama'y sinasarhan ng mga tumatahan sa lunsod na 
kukubkubin ang mga bukal ng tubig sa palibot ng 
lunsod upang hindi magamit ng mga mananalakay 
ang mga ito.---2Cr 32:2-4, 30. 

Kapag natalo nila ang kaaway, kung minsan ay si- 
nasarhan ng mga nagtagumpay ang mga balon at 
mga bukal sa lugar na iyon at kinakalatan nila ng 
mga bato ang lupa, anupat may mga pagkakataong 
hinahasikan nila ng asin ang lupa.---Huk 9:45, 2Ha 
3:24, 25; tingnan ang ARMAS, BALUTI, KUTA. 

Humula si Jesus ng mga Digmaan. Si Jesus, 
ang taong mapayapa, ay nagsabi na “ang lahat ni- 
yaong humahawak ng tabak ay malilipol sa pama- 
magitan ng tabak.” (Mat 26:52) Ipinahayag niya kay 
Pilato na, kung ang Kaharian niya ay nagmula sa 
sanlibutang ito, lumaban sana ang kaniyang mga 
tagapaglingkod upang hindi siya maibigay sa mga 
Judio. (Ju 18:36) Gayunman, inihula niya na dahil 
itinakwil siya ng Jerusalem bilang ang Mesiyas, sa 
kalaunan ay kukubkubin ito at ititiwangwang, anu- 
pat sa panahong iyon ang “mga anak” nito (ang mga 
tumatahan doon) ay isusubsob sa lupa.--Luc 19:41- 
44: 21:24. 

Nang malapit na siyang mamatay, nagbigay si Je- 
sus ng mga hula na kumakapit sa salinlahing iyon 
at pati sa panahon ng pasimula ng kaniyang pag- 
kanaririto taglay ang kapangyarihan ng Kaharian: 


594 


“Makaririnig kayo ng mga digmaan at mga ulat ng 
mga digmaan, tiyakin ninyo na hindi kayo masin- 
dak. Sapagkat ang mga bagay na ito ay kailangang 
maganap, ngunit hindi pa ang wakas. Sapagkat ang 
bansa ay titindig laban sa bansa at ang kaharian la- 
ban sa kaharian.”--Mat 24:6, 7: Mar 13:7, 8: Luc 21: 
9, 10. 

Nakikipagdigma si Kristo Bilang “Hari ng 
mga Hari.” Isinisiwalat ng Bibliya na ang binu- 
hay-muling Panginoong Jesu-Kristo, taglay ang ʻa- 
hat ng awtoridad sa langit at sa lupa' na ipinagkalo- 
ob sa kaniya ng kaniyang Ama, ay makikipagbaka 
sa isang pakikipagdigma na pupuksa sa lahat ng 
mga kaaway ng Diyos at magtatatag ng walang- 
hanggang kapayapaan, gaya ng ipinahihiwatig ng 
kaniyang titulo na “Prinsipe ng Kapayapaan.”---Mat 
28:18, 2Te 1:7-10, Isa 9:6. 

Ang apostol na si Juan ay nagkaroon ng isang pa- 
ngitain tungkol sa mga bagay na magaganap pag- 
katapos na mailuklok si Kristo sa trono sa langit. Ini- 
hula ng mga salita ng Awit 2:7, 8 at 110:1, 2 na ang 
Anak ng Diyos ay aanyayahang “hingin kay Jehova 
ang mga bansa bilang kaniyang mana,' at na tutu- 
gon naman si Jehova sa pamamagitan ng pagsusu- 
go sa kaniya upang “manupil sa gitna ng kaniyang 
mga kaaway. (Heb 10:12, 13) Inilarawan ng pangi- 
tain ni Juan ang isang digmaan sa langit kung saan 
pinangunahan ni Miguel, samakatuwid nga, si Jesu- 
Kristo (tingnan ang MIGUEL Blg. 1), ang mga hukbo 
ng langit sa isang digmaan laban sa Dragon, si Sa- 
tanas na Diyablo. Humantong ang digmaang iyon 
sa paghahagis sa Diyablo at sa kaniyang mga ang- 
hel patungo sa lupa. Ang digmaang iyon ay karaka- 
rakang kasunod ng ‘pagsilang ng batang lalaki” na 
mamamahala sa mga bansa taglay ang isang tung- 
kod na bakal. (Apo 12:7-9) Pagkatapos ay ipinatalas- 
tas ng isang malakas na tinig sa langit: “Ngayon ay 
naganap na ang kaligtasan at ang kapangyarihan at 
ang kaharian ng ating Diyos at ang awtoridad ng 
kaniyang Kristo.” Nagdulot ito ng kaginhawahan at 
kagalakan sa mga anghel: ngunit nagbadya ito ng 
mga kabagabagan, kabilang na rito ang digmaan, 
para sa lupa, sapagkat ganito ang pagpapatuloy ng 
kapahayagan: “Sa aba ng lupa at ng dagat, sapag- 
kat ang Diyablo ay bumaba na sa inyo, na may 
malaking galit, sa pagkaalam na mayroon na la- 
mang siyang maikling yugto ng panahon.”---Apo 
12:10, 12. 

Pagkatapos na ihagis si Satanas sa lupa, panguna- 
hin niyang pinuntirya ang mga lingkod ng Diyos sa 
lupa, ang mga nalalabi sa ‘binhi ng babae, “na tu- 
mutupad sa mga utos ng Diyos at may gawaing 
pagpapatotoo tungkol kay Jesus.” Pinasimulan ni Sa- 
tanas laban sa kanila ang isang pakikipagdigmang 
may kalakip na espirituwal na pakikipagbaka at ak- 


595 


tuwal na pag-uusig, na naging dahilan pa nga ng 
kamatayan ng ilan. (Apo 12:13, 17) Inilalarawan ng 
sumunod na mga kabanata ng Apocalipsis (13, 17- 
19) ang mga ahente at mga kasangkapan na gina- 
gamit ni Satanas laban sa kanila, gayundin ang ma- 
tagumpay na kalalabasan para sa mga banal ng 
Diyos sa ilalim ng kanilang Lider na si Jesu-Kristo. 

“Digmaan ng dakilang araw ng Diyos na 
Makapangyarihan-sa-lahat.” Ang ika-19 na ka- 
banata ng Apocalipsis ay nagbibigay sa atin ng 
pananaw hinggil sa pinakamalaking digmaan sa 
buong kasaysayan ng tao, anupat nakahihigit sa 
alinmang digmaan na nasaksihan ng mga tao kai- 
lanman. Sa unang bahagi ng pangitain, tinatawag 
iyon na “digmaan ng dakilang araw ng Diyos na 
Makapangyarihan-sa-lahat.” Nakahanay laban kay 
Jehova at sa Panginoong Jesu-Kristo bilang Kuman- 
dante ng mga hukbo ng Diyos, na mga hukbo ng la- 
ngit, ay ang makasagisag na “mabangis na hayop at 
ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo” 
na nagtipon sa dako ng digmaang ito dahil sa “mga 
kapahayagang kinasihan ng mga demonyo.” (Apo 
16:14: 19:19) Sa pagbabakang ito, hindi inilalara- 
wang nakikibahagi ang makalupang mga lingkod 
ng Diyos. Ang makalupang mga hari “ay makiki- 
pagbaka sa Kordero, ngunit, dahil sa siya ay Pangi- 
noon ng mga panginoon at Hari ng mga hari, dada- 
igin sila ng Kordero.” (Apo 17:14: 19:19-21, tingnan 
ang HAR-MAGEDON.) Pagkatapos ng labanang ito, si 
Satanas na Diyablo mismo ay igagapos sa loob ng 
isang libong taon, “upang hindi na niya mailigaw pa 
ang mga bansa hanggang sa matapos ang isang li- 
bong taon.”--Apo 20:1-3. 

Kapag tapos na ang digmaang ito, ang lupa ay 
magtatamasa ng kapayapaan sa loob ng isang li- 
bong taon. Ang awit na nagsasabing “Pinatitigil [ni 
Jehova] ang mga digmaan hanggang sa dulo ng 
lupa. Ang busog ay binabali niya at pinagpuputul- 
putol ang sibat, ang mga karwahe ay sinusunog 
niya sa apoy,” ay unang natupad noong magpasapit 
ang Diyos ng kapayapaan sa lupain ng Israel nang 
wasakin niya ang mga kasangkapang pandigma ng 
kaaway. Kapag natalo na ni Kristo sa Har-Magedon 
ang mga promotor ng digmaan, tatamasahin hang- 
gang sa dulo ng makalupang globong ito ang lu- 
bos at kasiya-siyang kapayapaan. (Aw 46:8-10) Ang 
mga taong pagkakalooban ng walang-hanggang bu- 
hay ay yaong mga pumukpok na sa 'kanilang mga 
tabak upang maging mga sudsod at sa kanilang 
mga sibat upang maging mga karit na pampungos' 
at hindi na "nag-aaral pa ng pakikipagdigma." “Sa- 
pagkat ang mismong bibig ni Jehova ng mga hukbo 
ang nagsalita nito.”--Isa 2:4; Mik 4:3, 4. 

Aalisin na ang banta ng digmaan magpakai- 
lanman. Ipinakikita rin ng pangitain sa Apoca- 


DIGMAAN 


lipsis na sa katapusan ng isang libong taon, ibabalik 
si Satanas na Diyablo mula sa kaniyang pagkakaga- 
pos sa kalaliman at muli niyang uudyukan ang ma- 
rami upang makipagdigma laban sa mga nananati- 
ling matapat sa Diyos. Ngunit hindi ito magdudulot 
ng anumang pinsala, sapagkat 'bababa ang apoy 
mula sa langit” at lalamunin nito ang mga kaaway 
na iyon, sa gayon ay maaalis ang lahat ng banta ng 
digmaan magpakailanman.---Apo 20:7-10. 

Kristiyanong Pakikipagdigma. Bagaman ang 
Kristiyano ay hindi pisikal na nakikipagdigma laban 
sa dugo at laman (Efe 6:12), nakikipagdigma naman 
siya sa isang espirituwal na pakikipaglaban. Inilala- 
rawan ng apostol na si Pablo ang pagdidigmaan sa 
loob ng isang Kristiyano sa pagitan ng “kautusan ng 
kasalanan” at ng “kautusan ng Diyos,” o kautusan 
ng pag-iisip” (ang pag-iisip ng Kristiyano na kasu- 
wato ng Diyos).---Ro 7:15-25. 

Napakahirap ang pakikipagdigmang ito ng isang 
Kristiyano, anupat kailangan ang buong-sikap na 
pagpupunyagi upang magwagi ang isang tao. Ngu- 
nit makapagtitiwala siya na siya'y magtatagumpay 
dahil sa di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos sa 
pamamagitan ni Kristo at sa tulong ng espiritu ng 
Diyos. (Ro 8:35-39) Ganito ang sinabi ni Jesus tung- 
kol sa pakikipaglabang ito: “Magpunyagi kayo nang 
buong-lakas upang makapasok sa makipot na pinto” 
(Luc 13:24), at ipinayo naman ng apostol na si Ped- 
ro: “Patuloy na umiwas mula sa mga pagnanasa ng 
laman, na siya mismong nakikipagbaka [o, “guma- 
gawa ng paglilingkod militar” (stra-teu'on-tai)] laban 
sa kaluluwa.”--IPe 2:11, Int, ihambing ang San 4: 
Ip Pi 

Laban sa mga balakyot na espiritu. Bukod 
sa pakikipagdigmang ito laban sa kautusan ng kasa- 
lanan, ang isang Kristiyano ay may pakikipaglaban 
sa mga demonyo, palibhasa'y sinasamantala ng 
mga ito ang mga hilig ng laman sa pamamagitan 
ng pagtukso sa Kristiyano upang magkasala. (Efe 
6:12) Sa pakikipagdigmang ito, inuudyukan din ng 
mga demonyo yaong mga nasa ilalim ng kanilang 
impluwensiya upang tuksuhin o salansangin at pag- 
usigin ang mga Kristiyano sa layuning sirain nila 
ang kanilang katapatan sa Diyos.--1Co 7:5, 2Co 
2:11, 12:7, ihambing ang Luc 4:1-13. 

Laban sa mga bulaang turo. Binanggit din 
ng apostol na si Pablo ang isang pakikipagdigma na 
ipinakikipaglaban niya at ng kaniyang mga ka- 
samahan, habang isinasagawa nila ang kanilang 
atas bilang itinalagang mga tagapangalaga sa kong- 
regasyong Kristiyano. (2Co 10:3) Ang kongregas- 
yon sa Corinto ay may-kasamaang inimpluwensiya- 
han ng mga lalaking pangahas, tinatawag ni Pablo 
na “mga bulaang apostol,” na lumikha ng mga 


DIGMAAN 


pagkakabaha-bahagi o mga sekta sa kongregasyon 
dahil sa pagbibigay nila ng di-nararapat na atensi- 
yon sa mga personalidad. (2Co 11:13-15) Sa diwa, 
naging mga tagasunod sila ng mga taong gaya nina 
Apolos, Pablo, at Cefas. (1Co 1:11, 12) Naiwala ng 
mga miyembro ng kongregasyon ang espirituwal na 
pangmalas, na ang mga lalaking ito ay mga kinata- 
wan lamang ni Kristo, anupat may-pagkakaisang 
naglilingkod sa iisang layunin. Sila'y naging maka- 
laman. (1Co 3:1-9) Minalas nila ang mga lalaki sa 
kongregasyon “ayon sa kung ano ang mga ito sa la- 
man,' ang kanilang kaanyuan, likas na mga kakaya- 
han, mga personalidad, at iba pa, sa halip na igalang 
sila bilang mga taong espirituwal. Hindi nila kinila- 
la ang pagkilos ng espiritu ng Diyos sa kongregas- 
yon, at na ang naisasagawa ng mga taong gaya 
nina Pablo, Pedro, at Apolos ay sa pamamagitan ng 
espiritu ng Diyos, ukol sa Kaniyang kaluwalhatian. 

Kaya naman naudyukan si Pablo na sumulat sa 
kanila: “Tunay ngang isinasamo ko na kapag nariri- 
yan ako ay huwag sana akong gumamit ng katapa- 
ngan taglay ang pagtitiwalang iyon na inaasahan 
kong gamitin upang makagawa ng may-tapang na 
mga hakbangin laban sa ilan na tumataya sa amin 
na para bang lumalakad kami ayon sa kung ano 
kami sa laman. Sapagkat bagaman lumalakad kami 
sa laman, hindi kami nakikipagdigma ayon sa kung 
ano kami sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng 
aming pakikidigma ay hindi makalaman, kundi ma- 
kapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos para sa 
pagtitiwarik ng mga bagay na matibay ang pagka- 
katatag. Sapagkat itinitiwarik namin ang mga pa- 
ngangatuwiran at bawat matayog na bagay na ibi- 
nangon laban sa kaalaman sa Diyos, at dinadala 
namin sa pagkabihag ang bawat kaisipan upang ga- 
win itong masunurin sa Kristo.”--2Co 10:2-5. 

Sumulat si Pablo kay Timoteo, na iniwan niya 
sa Efeso upang mangalaga sa kongregasyon doon: 
“Ang utos na ito ay ipinagkakatiwala ko sa iyo, anak, 
Timoteo, ayon sa mga panghuhula na tuwirang tu- 
mutukoy sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito 
ay maipagpatuloy mo ang mainam na pakikipagdig- 
ma, na nanghahawakan sa pananampalataya at sa 
isang mabuting budhi.” (1Ti 1:18, 19) Hindi lamang 
napaharap si Timoteo sa mga pakikipagbaka dahil sa 
makasalanang laman at dahil sa pagsalansang ng 
mga kaaway ng katotohanan kundi kinailangan din 
niyang makipagdigma laban sa pagpasok ng huwad 
na doktrina at niyaong mga nais magpasama sa 
kongregasyon. (1Ti 1:3-7; 4:6, 11-16) Patitibayin ng 
kaniyang mga pagkilos ang kongregasyon laban sa 
apostasya na alam ni Pablo na mangyayari kapag 
wala na ang mga apostol. (2Ti 4:3-5) Kaya naman 
isang tunay na pakikipaglaban ang kailangang ha- 
rapin ni Timoteo. 


596 


Nagawang sabihin ni Pablo kay Timoteo: “Naipag- 
laban ko na ang mainam na pakikipaglaban, natak- 
bo ko na ang takbuhin hanggang sa katapusan, 
natupad ko na ang pananampalataya.” (2Ti 4:7) Na- 
ingatan ni Pablo ang kaniyang katapatan kay Jehova 
at kay Jesu-Kristo sa pamamagitan ng tamang pag- 
gawi at paglilingkod sa kabila ng pagsalansang, pag- 
durusa, at pag-uusig. (2Co 11:23-28) Nagampanan 
din niya ang pananagutan ng kaniyang katungku- 
lan bilang isang apostol ng Panginoong Jesu-Kristo, 
anupat ipinakipaglaban niya ang pakikidigma upang 
maingatang malinis at walang batik ang kongregas- 
yong Kristiyano, gaya ng isang malinis na birhen, 
at bilang “isang haligi at suhay ng katotohanan.” 
--ITi 3:15, 1Co 4:1, 2: 2Co 11:2, 29, ihambing ang 
2Ti 2:3, 4. 

Ang materyal na suporta ng Diyos sa Kris- 
tiyano. Sa pakikipagdigma ng isang Kristiyano, 
minamalas ng Diyos ang Kristiyano bilang Kani- 
yang kawal at, samakatuwid, pinaglalaanan niya 
siya ng kinakailangang materyal na mga bagay. 
May kinalaman sa awtoridad ng isa na naglilingkod 
sa iba bilang ministro, nagpaliwanag ang apostol: 
“Sino nga ang kailanma'y naglilingkod bilang isang 
kawal sa kaniyang sariling gastos?”---1Co 9:7. 

Ang mga Kristiyano at ang mga Digmaan ng 
mga Bansa. Mula't sapol, ang mga Kristiyano ay 
nag-iingat ng mahigpit na neutralidad may kinala- 
man sa makalamang pakikipagdigma sa pagitan ng 
mga bansa, mga grupo, o anumang uri ng mga pak- 
siyon. (Ju 18:36, Efe 6:12) Para sa mga halimbawa 
ng saloobin ng unang mga Kristiyano sa bagay na 
ito, tingnan ang HUKBO, I (Yaong mga Kilala Bilang 
Unang mga Kristiyano). 

Iba Pang Pagkagamit. Sa awit nina Barak at 
Debora, pagkatapos ng tagumpay laban sa hukbo ni 
Jabin, hari ng Canaan, inaalaala ang isang pangya- 
yari na nagsasaad ng isang simulain: “Pumili sila 
[ang Israel] ng mga bagong diyos. Noon nagkaroon 
ng digmaan sa mga pintuang-daan.” (Huk 5:8) Ka- 
raka-raka, matapos nilang iwan si Jehova upang 
bumaling sa huwad na pagsamba, bumangon ang 
problema, anupat ginipit sila ng kaaway sa mismong 
mga pintuang-daan ng kanilang mga lunsod. Kasu- 
wato ito ng kapahayagan ng salmista: “Malibang si 
Jehova ang magbantay sa lunsod, walang kabulu- 
han ang pananatiling gising ng bantay.”--Aw 127:1. 

Sa Eclesiastes 8:8, sumulat si Solomon: “Walang 
taong may kapangyarihan sa espiritu upang pigilan 
ang espiritu, . . . ni mayroon mang pagpapauwi 
mula sa digmaan.” Sa araw ng kamatayan, hindi 
mapipigilan ng taong naghihingalo ang espiritu, 
o puwersa ng buhay, upang huwag muna itong bu- 
malik sa Diyos na Tagapagbigay at Bukal nito anu- 
pat tatagal pa ang kaniyang buhay. Hindi mako- 


597 


kontrol ng mga taong namamatay ang araw ng 
kamatayan ni mapipigilan man nila ang pagdating 
nito. Anumang pagsisikap ang gawin ng mga tao, 
hindi sila maaaring umuwi mula sa digmaang ipina- 
kikipaglaban ng kaaway na Kamatayan laban sa bu- 
ong sangkatauhan. Hindi maaaring kumuha ang ta- 
ong makasalanan ng ibang taong makasalanan na 
hahalili sa kaniya sa kamatayan at sa gayon ay ma- 
ipagpapaliban niya ito. (Aw 49:6-9) Posible lamang 
ang pagkahango mula rito dahil sa di-sana-narara- 
pat na kabaitan ni Jehova sa pamamagitan ni Jesu- 
Kristo. 'Kung paanong ang kasalanan ay namahala 
bilang hari kasama ang kamatayan, sa gayunding 
paraan ang di-sana-nararapat na kabaitan ay ma- 
mamahala bilang hari sa pamamagitan ng katuwi- 
ran tungo sa buhay na walang hanggan sa pama- 
magitan ni Jesu-Kristo na ating Panginoon. '--Ro 
5:21. 


DIGMAAN NI JEHOVA, AKLAT NG MGA. 
Tingnan ang AKLAT. 


DI-KILALANG DIYOS. Bahagi ng inskripsi- 
yon sa isang altar na nakita ng apostol na si Pablo 
noong siya'y nasa Atenas. Ipinakita ng mga taga- 
Atenas ang kanilang pagkatakot sa mga bathala sa 
pamamagitan ng pagtatayo ng maraming templo at 
altar. Dinidiyos pa nga nila pati ang mga bagay na 
abstrakto, at nagtayo sila ng mga altar para sa 
Kabantugan, Kahinhinan, Lakas, Panghihikayat, at 
Habag. Marahil, sa takot na baka may nakaligtaan 
silang diyos at baka kapootan sila niyaon, ang mga 
lalaki ng Atenas ay nagtayo ng isang altar na may 
nakasulat na mga salitang, “Sa Isang Di-kilalang 
Diyos.” Sa pasimula ng kaniyang diskurso sa mga 
Estoico, mga Epicureo, at iba pang nagkakatipon sa 
Areopago (Mars' Hill), mataktikang itinawag-pansin 
ni Pablo ang altar na iyon, anupat sinabi niya na ang 
Diyos na ito, na hindi nila kilala, ang siyang ipina- 
ngangaral niya.--Gaw 17:18, 19, 22-34. 

Pinatutunayan ng mga Griegong manunulat na 
sina Philostratus (170?-245 C.E.) at Pausanias (ika- 
lawang siglo C.E.) na nagkaroon ng ganitong mga 
altar sa Gresya. Binanggit ni Pausanias na may 
mga altar para sa “mga diyos na tinatawag na Di- 
kilala.” (Description of Greece, Attica 1, 4) Sa kani- 
yang akda na The Life of Apollonius of Tyana (VI, 
m), ganito naman ang isinulat ni Philostratus: “Isang 
napakalaking katunayan ng karunungan at katinu- 
an ng pag-iisip na magsalita ng mabuti tungkol sa 
lahat ng mga diyos, lalo na sa Atenas, kung saan iti- 
natayo ang mga altar bilang parangal maging sa 
mga di-kilalang diyos.” 


DIKLA. Isang inapo ni Sem sa pamamagitan ni 
Joktan. (Gen 10:21, 26, 27: 1Cr 1:17, 20, 21) Ipina- 
palagay ng ilang iskolar na ang kaniyang tribo ay 


DILA 


nanirahan sa timugang Arabia. Gayunman, hindi 
ito lubusang matiyak. 


DILA. Isang sangkap ng katawan na may gina- 
gampanang malaking bahagi sa panlasa at sa pag- 
sasalita. Ang karaniwang tinatawag na panlasa ay 
resulta ng mga reaksiyon ng mga taste bud (malili- 
it na sangkap sa ibabaw ng dila na sumasagap sa 
lasa ng pagkain) pati ang nalalanghap ng pang- 
amoy. Higit na mahalaga, ang dila ay kailangan din 
sa pagsasalita, sapagkat upang mabigkas nang ma- 
liwanag ang mga salita, kailangan itong gumalaw- 
galaw, na nagagawa naman nito nang may kahusa- 
yan at napakabilis.--Tingnan ang BIBIG, BUNGANGA 
(Ang Ngalangala). 

Ayon sa pagkakagamit sa Bibliya, ang salitang 
“dila” ay madalas na tumutukoy sa “wika,” at ganito 
ang pagkakasalin nito sa Tagalog. (Gen 10:5, Deu 
28:49: Isa 28:11, Gaw 2:4; 19:6, 1Co 12:10, tingnan 
ang WIKA.) Kung minsan naman ay tumutukoy ito 
sa isang bayan na nagsasalita ng isang partikular na 
wika at isinasalin din ito bilang “wika. ”---Isa 66:18, 
Apo 5:9, 7:9; 13:7. 

Buong-linaw na inilarawan ng kapatid sa ina ni 
Jesus na si Santiago ang kapangyarihan ng dila, at 
idiniin din niya na kailangang magpakaingat ang 
mga Kristiyano upang magamit nila ito nang was- 
to. Sinabi niya na kung hindi rerendahan ng isa ang 
kaniyang dila, maaaring mawalan ng saysay ang 
kaniyang pagsamba. (San 1:26) Inihalintulad niya 
ang dila sa isang apoy na maaaring sumira ng ka- 
gubatan. Ang dilang di-nirerendahan ay maaaring 
maimpluwensiyahan ng mapaminsalang mga pu- 
wersa at maaaring lumikha ng napakarami o napa- 
kalubhang kalikuan anupat maaari nitong marum- 
han ang buong buhay ng isang indibiduwal. Sa 
espirituwal na paraan, maaari itong makalason sa 
kaniyang sarili at sa ibang tao. Hindi ito mapaaamo 
ng tao sa kaniyang sariling pagsisikap, ni lubusan 
mang maiiwasan ng taong di-sakdal ang “matisod sa 
salita.” (San 3:2-8) Ngunit posibleng mapaamo ng 
isang Kristiyano ang di-masupil na sangkap na ito 
ng di-sakdal na laman ng tao, sapagkat sa di-sana- 
nararapat na kabaitan ni Jehova sa pamamagitan ni 
Kristo, marerendahan ng isang tao ang kaniyang 
dila at mababago niya ang kaniyang personalidad. 
--San 3:10-18, 1Pe 3:10, Col 3:9, 10, ihambing ang 
Aw 34:13: 39:1. 

Kasuwato ng paglalarawan ni Santiago sa dila, si- 
nasabi ng manunulat ng Mga Kawikaan na ang ka- 
hinahunan ng dila ay maaaring maging “punung- 
kahoy ng buhay.” Sa kabilang dako naman, ang 
pagpilipit nito ay maaaring mangahulugan ng “pag- 
kalugmok ng espiritu”: ang kamatayan at buhay ay 
nasa kapangyarihan nito. (Kaw 15:4, 18:21) “Ang 
mahinahong dila ay nakababali ng buto,” sapagkat 


DILEAN 


ang isang tao na sintigas ng buto ay mapalalambot 
ng mahinahong sagot at mapaglulubag sa kaniyang 
katigasan at pagsalansang. (Kaw 25:15) Sa katuna- 
yan, maaaring makapagpagaling ang dila sa espiri- 
tuwal na paraan kung sinasalita nito ang mga salita 
ng Diyos. (Kaw 12:18) “Mula kay Jehova ang sagot 
ng dila,” sapagkat siya lamang ang makapaglalaan 
ng tumpak at espirituwal na mga salita na nakapag- 
papagaling. (Kaw 16:1) Inihula ng Kasulatan ang es- 
pirituwal na pagpapagaling na idudulot ng minister- 
yo ni Jesus habang sinasalita niya ang mga salita ng 
Diyos, anupat 'binibigkisan ang may pusong wasak." 
--Isa 61:1. 

Idiniriin ni Jehova kung paano niya minamalas 
ang kasamaan ng bulaang dila, anupat itinala niya 
ito bilang isa sa pitong bagay na kinapopootan niya 
at inihanay ito katabi ng “mga kamay na nagbubu- 
bo ng dugong walang-sala.” (Kaw 6:16-19) Inilalara- 
wan naman ni David ang pagtatangka ng mga 
balakyot na lipulin ang lingkod ng Diyos sa pama- 
magitan ng “dila na pinatalas na gaya ng tabak,' 
ngunit sinabi niya na sa katunayan ay titiyakin ng 
Diyos na ang mga ito mismo ang masusugatan, sa- 
pagkat “ang kanilang dila ay laban sa kanilang sari- 
li.” (Aw 64:3, 7, 8) Ipinangangako ni Jehova sa kani- 
yang bayan: “Alinmang dila na gagalaw laban sa iyo 
sa paghatol ay hahatulan mo.” (Isa 54:17) Nakaaaliw 
ito sa mga lingkod ng Diyos, na nanghahawakan sa 
kaniyang kautusan bagaman yaong itinuturing na 
marurunong sa sanlibutan ay maaaring nagsasali- 
ta ng mga dakilang bagay at nagsasabi: “Sa pama- 
magitan ng aming dila ay mananaig kami.” (Aw 
12:3-5) Maaaring 'lagi silang naglalawit ng kanilang 
dila” at nananakit sa pamamagitan ng dila (Isa 57:4: 
Jer 18:18), ngunit tiyak na mabibigo sila.---Kaw 
10:31. 

Ipinangako ni Jehova na ang mga dila na dating 
nauutal ay “bibilis sa pagsasalita ng malilinaw na 
bagay” at ang mga dilang pipi ay “hihiyaw sa katu- 
waan.” (Isa 32:4: 35:6) Noong si Jesus ay nasa lupa, 
literal niyang pinagaling ang mga pipi, o yaong mga 
may kapansanan sa pagsasalita. (Mar 7:33-37) Da- 
rating ang panahon na ang bawat dila ay magsasa- 
lita ng mga bagay na matuwid, sapagkat sinabi ni 
Jehova na ang bawat dila ay manunumpa sa kaniya. 
Isiniwalat ng apostol na si Pablo na matutupad ito sa 
pamamagitan ni Jesu-Kristo, nang sabihin niya na 
ang bawat dila ay 'hayagang kikilala na si Jesu- 
Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos na 
Ama.'--Fil 2:11, Isa 45:23, Ro 14:11. 

Sa makasagisag na paraan, inilarawan ni Jehova 
ang kaniyang sarili bilang may dila na gagamitin 
niya sa kaniyang galit, “gaya ng apoy na lumala- 
mon.” (Isa 30:27) Noong Pentecostes, nang ibuhos ni 
Jesu-Kristo ang banal na espiritu sa mga 120 alagad 


598 


na nagkakatipon sa isang silid sa Jerusalem, naha- 
yag ang espiritung iyon nang makita ang mga dila 
na parang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at 
nang marinig silang nagsasalita ng iba't ibang wika. 
--Gaw 2:3, 4. 


DILEAN. Isang Judeanong lunsod sa Sepela. 
(Jos 15:20, 33, 38) Bagaman hindi matiyak ang ek- 
saktong lokasyon nito, ipinapalagay ng ilang heo- 
grapo na ito ay ang Tell en-Najileh (Tel Nagila), na 
mga 10 km (6 na mi) sa TK ng Lakis. 


DI-MATUWID NA KAYAMANAN. Ting- 
nan ang KAYAMANAN. 


DIMNA. Maliwanag na ito rin ang Rimon (Jos 
19:13) at Rimono (1Cr 6:77), isang lunsod sa S hang- 
gahan ng teritoryo ng Zebulon na ibinigay sa 
mga Meraritang Levita. (Jos 21:34, 35) Ipinapalagay 
ng karamihan na ang Dimna ay ang makabagong 
Rummana (Rimon) na mga 10 km (6 na mi) saH ng 
Nazaret. 


DIMON. Isang lugar na binanggit ni Isaias nang 
magpahayag siya ng kapahamakan laban sa Moab, 
magiging “puno ng dugo” ang tubig ng Dimon ka- 
pag lansakang pinatay ang mga Moabita.--Isa 15:9. 

Ipinapalagay ng ilang komentarista na ang Dimon 
ay isa pang anyo ng Dibon (binanggit sa talata 2 ng 
hula), anupat ang Dimon ay ginamit bilang katunog 
ng salitang Hebreo para sa “dugo” (dam), sa gayon 
ay naging “Dimon . . . punô ng dam.” Kaayon ng 
pangmalas na ito, ang Dead Sea Scrolls ay kababa- 
sahan ng “Dibon” sa halip na “Dimon” sa talata 9, at 
sinasabi ni Jerome na noong kaniyang panahon 
(mga 347-420 C.E.) ay parehong ginagamit ang 
alinman sa dalawang pangalang ito. 

Iniisip naman ng iba na malayong mangyari na 
ang Dibon ay tutukuyin sa dalawang magkaibang 
pangalan sa maikling kapahayagang iyon, at sinasa- 
bi rin nila na walang ibang lugar sa kapahayagang 
iyon ang makalawang ulit na binanggit. Itinatawag- 
pansin pa nila na ang Dibon ay walang katabing 
malaking ‘katubigan’ dahil malayo ito sa pinakama- 
lapit na wadi, ang Arnon. Kaya naman iminumung- 
kahi nila na lumitaw ang Dimon dahil binago ng es- 
kriba ang Madmen, na binanggit nang hatulan ni 
Jeremias ang Moab (Jer 48:2) at kadalasang ipina- 
palagay na ang Dimna, mga 4 na km (2.5 mi) 
sa KHK ng Rabbath-Moab, na nasa isang mataas na 
dako kung saan matatanaw ang tubig ng ‘Ain el- 
Megheisil sa dakong TS. 

Ang dalawang pangmalas na ito ay pala-palagay 
lamang, anupat ang huling nabanggit ay mas kapa- 
ni-paniwala dahil maiuugnay ito sa isang lugar na 
malapit sa katubigan, na waring ipinahihiwatig ng 
konteksto. 


599 


DIMONA. Isang timugang lunsod ng Juda na 
malapit sa hanggahan ng Edom. (Jos 15:21, 22) Ipi- 
napalagay ng ilan na ito rin ang “Dibon” na binang- 
git sa Nehemias 11:25, ngunit hindi pa rin matiyak 
ang eksaktong lokasyon nito. 


DINA [Hinatulan [samakatuwid nga, pinawa- 
lang-sala, ipinagbangong-puri]]. Anak na babae ni 
Jacob kay Lea. Maaaring mga anim na taong gulang 
si Dina nang si Jacob ay bumalik sa Canaan at ma- 
nahanan sa Sucot, yamang ipinanganak si Dina sa 
Haran noong naninirahan doon ang kaniyang ama. 
--Gen 30:21, 22, 25; 31:41. 

Noong panahong si Jacob at ang kaniyang pamil- 
ya ay nagtotolda sa labas ng lunsod ng Sikem, may- 
kamangmangang nakaugalian ng kabataang si Dina 
na dalawin ang mga babaing Canaanita roon. Sa isa 
sa mga pagdalaw na ito ay hinalay siya ni Sikem na 
anak ng Hivitang pinuno na si Hamor. Inibig siya ni 
Sikem, at nanatili si Dina sa tahanan nito hanggang 
noong ipaghiganti siya ng kaniyang mga tunay na 
kapatid na sina Simeon at Levi. (Gen 34:1-31) Sina- 
sabi ng ilan na malamang na si Dina ay isa lamang 
bata nang ito'y halayin. Gayunman, dapat tandaan 
na bago pumaroon si Jacob sa Sikem, nagtayo siya 
ng isang bahay at mga kubol sa Sucot, na nagpa- 
pahiwatig na matagal-tagal din siyang nanirahan 
doon. (Gen 33:17) Sa Sikem ay bumili siya ng isang 
bahagi ng parang at lumilitaw na namayan siya 
roon nang mahaba-habang panahon. Pinatutuna- 
yan ng lahat ng ito, pati ng bagay na inibig ni Sikem 
si Dina, ang “kabataang babae,” na bagaman kaba- 
taan pa si Dina, hindi na siya isang bata noong pa- 
nahong makasama niya si Sikem.--Gen 33:18, 19; 
34:12. 

Pagkaraan ng ilang taon, si Dina, kasama ng iba 
pa sa sambahayan ni Jacob, ay pumaroon sa Ehipto 
nang anyayahan sila ni Jose.---Gen 46:7, 15. 


DINGDING. 


DINHABA. Ang lunsod ni Bela, hari ng Edom. 
(Gen 36:32, 1Cr 1:43) Hindi alam kung saan ang lo- 
kasyon nito sa ngayon. 


DIONISIO [Ni (Kay) Dionysus [ang diyos ng 
alak]]. Isang Areopagita, o hukom ng Areopago ng 
Atenas, na nakinig sa diskurso ni Pablo at naging 
isang Kristiyano.--Gaw 17:34, tingnan ang AREO- 
PAGO. 


DIOTREPES [Pinakain ni Zeus]. Isang lalaking 
binanggit ng apostol na si Juan sa kaniyang liham 
kay Gayo. Bukod sa pagiging ambisyoso, palalo, wa- 
lang-galang sa awtoridad ng mga apostol, mapaghi- 
magsik, at di-mapagpatuloy, sinikap ni Diotrepes na 
hadlangan ang mga nais magpakita ng pagkama- 


Tingnan ang PADER, DINGDING. 


DISIPLINA 


pagpatuloy sa mga kapatid at palayasin ang mga ito 
sa kongregasyon.---3Ju 9, 10. 


DIPA. Isang yunit sa pagsukat sa lalim ng tu- 
big. Karaniwan nang ipinapalagay na ang dipa ay 
may sukat na apat na siko (mga 1.8 m; 6 na piye) at 
humigit-kumulang katumbas ng distansiya sa pagi- 
tan ng mga dulo ng mga daliri ng dalawang kamay 
ng isang tao kapag siya ay nakadipa. Angkop na- 
man, ang salitang Griego para sa “dipa” (or-gui-a') 
ay nagmula sa isang salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “iunat, abutin.”--Gaw 27:28, tlb sa Rbi8. 


DIPAT. Isang inapo ni Noe sa pamamagitan ni 
Japet at ni Gomer; tinawag na Ripat sa Latin na Vul- 
gate, sa Griegong Septuagint, at sa mga 30 manus- 
kritong Hebreo, gayundin sa Genesis 10:3. (1Cr 
1:4-6, tlb sa Rbi8) Ang baybay na “Dipat” na nasa 
tekstong Masoretiko sa 1 Cronica 1:6 ay maaaring 
lumitaw dahil sa pagkakamali ng tagakopya, ya- 
mang magkahawig na magkahawig ang mga titik 
Hebreo para sa “R” (1) at “D” (1). 


DISAN [posible, Antilope]. Isang Seirita at isang 
shik ng mga Horita sa lupain ng Edom. (Gen 36:20, 
21: 1Cr 1:38) Sinasabi ng Genesis 36:28 na ang mga 
anak ni “Disan” ay sina Uz at Aran, samantalang 
sinasabi naman ng 1 Cronica 1:42 sa Hebreong 
tekstong Masoretiko, sa Griegong Septuagint, at sa 
Syriac na Peshitta na si “Dison” ang kanilang pinag- 
mulan. Ang pagkakaibang ito sa paglalagay ng pa- 
tinig, lumilitaw na resulta ng pagkakamali ng taga- 
kopya, ay nilinaw ng maraming saling Ingles (AS, 
KJ, JB, Le, NW, Ro, Yg) sa pamamagitan ng pagga- 
mit ng iisang pangalan para sa dalawang tekstong 
iyon, gaya ng ginawa sa mapanuring rebisyon ni 
Clement ng Latin na Vulgate. 


DI-SANA-NARARAPAT NA KABAITAN. 
Tingnan ang KABAITAN. 


DISIPLINA. Ang pangngalang Hebreo na mu- 
sar” at ang anyong pandiwa na yasar’ ay nagbibi- 
gay ng ideya ng “disiplina,” “pagpaparusa,” “pag- 
tutuwid,” “payo.” Sa Griegong Septuagint at sa 
Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang katumbas na 
pangngalang pai-deia at ang pandiwang pai-deu'o 
ay halos may gayunding kahulugan. Ang pai-dei'a, 
na hinalaw sa pais na nangangahulugang “bata,” ay 
pangunahin nang nauugnay sa mga bagay na kai- 
langan sa pagpapalaki ng mga bata---disiplina, ta- 
gubilin, edukasyon, pagtutuwid, pagpaparusa. 

Mga Pinagmumulan at Layunin. Bilang ka- 
pahayagan ng pag-ibig ni Jehova, naglalaan siya 
ng disiplina sa kaniyang bayan. (Kaw 3:11, 12) Ti- 
nuturuan niya sila upang maituwid ang kanilang 
mga maling pangmalas at mahubog ang kanilang 


DISON 


kaisipan at landasin ng paggawi. Para sa mga Israe- 
lita noong panahon ni Moises, kasama sa disiplina 
ang pagsaksi nila sa mga pagpapamalas ng Diyos ng 
kaniyang kadakilaan. Itinanghal ni Jehova ang kani- 
yang di-mapapantayang kapangyarihan nang mag- 
lapat siya ng kahatulan sa lahat ng mga diyos ng 
Ehipto, nang palayain niya ang kaniyang bayan, at 
nang puksain niya ang hukbong Ehipsiyo sa Dagat 
na Pula. Nilapatan din niya ng kakila-kilabot na mga 
kahatulan ang masuwaying mga Israelita. At maka- 
himalang pinaglaanan ni Jehova ng pagkain at tubig 
ang mga Israelita lakip ang mga aral hinggil sa ka- 
halagahan ng pagsasapuso at pagsunod sa lahat ng 
sinasabi niya. Pinagpakumbaba sila ng lahat ng di- 
siplinang ito at idiniin ng mga ito sa kanila ang pa- 
ngangailangang magkaroon ng wastong pagkata- 
kot kay Jehova, na ipakikita sa pamamagitan ng 
pananampalataya at pagkamasunurin.---Deu 8:3-5, 
11:2-7. 

Kadalasan, ang disiplina ni Jehova ay ibinibigay 
sa pamamagitan ng kaniyang mga kinatawan, na 
mga awtoridad na may-kawastuang itinalaga. Ha- 
limbawa, ang isang Israelita na may-kabulaanang 
nagparatang sa kaniyang asawa na hindi na ito bir- 
hen noong ikasal sila ay didisiplinahin ng matatan- 
da na nagsisilbing mga hukom. (Deu 22:13-19) Ang 
mga magulang ay kumakatawan kay Jehova kapag 
may-kawastuan nilang dinidisiplina ang kanilang 
mga supling. At ang mga anak ay dapat tumugon 
sa gayong disiplina na kapahayagan ng pag-ibig 
ng kanilang magulang para sa kanilang walang- 
hanggang kapakanan. (Kaw 1:8; 4:1, 13, 6:20-23, 13: 
1, 24: 15:5: 22:15: 23:13, 14: Efe 6:4) Sa kongrega- 
syong Kristiyano, ginagamit ng matatanda ang Sa- 
lita ng Diyos upang maglaan ng disiplina, gaya ng 
payo, pagtutuwid, at pagsaway. (2Ti 3:16) Kapag 
may mga nagkasala, ang layunin ng disiplina mula 
kay Jehova na inilalapat sa kanila ay upang mabawi 
sila sa pagkakasala at hindi sila madamay sa ka- 
hatulang ipapataw sa di-makadiyos na sanlibutan. 
(1Co 11:32) Bilang ulo ng kongregasyong Kristiyano, 
tinitiyak ni Jesu-Kristo, bilang kapahayagan ng ka- 
niyang pagmamahal, na nailalaan ang kinakaila- 
ngang disiplina.---Apo 3:14, 19. 

Ang pagtitiwalag mula sa kongregasyon ay isang 
matinding anyo ng disiplina. Ginawa ito ng apostol 
na si Pablo nang ibigay niya sina Alejandro at Hi- 
meneo “kay Satanas.” (1Ti 1:20) Nang ihiwalay sila 
sa kongregasyon, muli silang naging bahagi ng san- 
libutang kontrolado ni Satanas.— 1Co 5:5, 11-13. 

Anumang pag-uusig na ipahintulot ni Jehova na 
maranasan ng kaniyang mga lingkod ay maaaring 
magsilbing disiplina, o pagsasanay, na magluluwal 
ng kanais-nais na bunga ng katuwiran at kapayapa- 
an kapag natapos na ang pagsubok. (Heb 12:4-11) 
Maging ang Anak ng Diyos ay sinanay upang ma- 


600 


ging isang mahabagin at madamaying mataas na 
saserdote dahil sa pagdurusang ipinahintulot ng ka- 
niyang Ama na danasin niya.---Heb 4:15. 

Mga Resulta ng Pakikinig at ng Pagwawa- 
lang-bahala. Ipinakikita ng mga balakyot, mga 
mangmang, o niyaong mga salat sa moral ang kani- 
lang pagkapoot sa disiplina ni Jehova sa pamamagi- 
tan ng lubusang pagtatakwil dito. (Aw 50:16, 17; 
Kaw 1:7) Ang masasamang resulta ng gayong ka- 
mangmangan ay nagsisilbing karagdagang disipli- 
na, na kadalasa'y isang matinding kaparusahan. 
Gaya ng sabi ng isang kawikaan: “Ang pagdisipli- 
na sa mga mangmang ay kamangmangan.” (Kaw 
16:22) Maaari silang magdulot sa kanilang sarili ng 
karalitaan, kadustaan, sakit, at maging ng di-inaa- 
sahang kamatayan. Ipinakikita ng kasaysayan ng 
mga Israelita kung gaano kalaking pinsala ang ma- 
aaring sumapit sa isa. Hindi nila binigyang-pansin 
ang pagsaway at pagtutuwid ng mga propeta bilang 
disiplina sa kanila. Hindi sila tumugon nang disipli- 
nahin sila ni Jehova sa pamamagitan ng pagkakait 
ng proteksiyon at pagpapala. Nang dakong huli, di- 
nanas nila ang matinding disiplina na patiunang 
inihula, ang pananakop at pagpapatapon sa kanila. 
--Jer 2:30, 5:3, 7:28, 17:23, 32:33, Os 7:12-16, 10:10, 
Zef 3:2. 

Sa kabaligtaran, kapag tinatanggap ng isa ang di- 
siplina, taglay ang kapaki-pakinabang na pagkatakot 
kay Jehova, siya ay nagiging marunong, anupat 
wasto niyang nagagamit ang kaalaman at nakaiiwas 
siya sa maraming kirot at pagdurusa. Kapag tumu- 
gon ang isa sa disiplina nang may pagpapahalaga, 
nakatutulong ito upang humaba ang kaniyang kasa- 
lukuyang buhay at tamuhin ang pangako ng isang 
walang-hanggang kinabukasan. Kaya naman da- 
pat lamang na lubhang pahalagahan ang disiplina. 
--Kaw 8:10, 33-35, 10:17. 


DISON [posible, Antilope]. Ang pangalan ng isa 
o ng dalawang magkaibang lalaki sa mga talaang- 
kanang nakaulat sa Genesis 36:20-28 at 1 Cronica 
1:38-42, 

Nakatala sa Genesis 36:20, 21 (gayundin sa tal 29, 
30) ang pitong “anak ni Seir na Horita” bilang mga 
shik, samakatuwid nga, sina Lotan, Sobal, Zibeon, 
Anah, Dison, Ezer, at Disan. Pagkatapos, sa mga ta- 
lata 22 hanggang 28, ang bawat isa sa pitong shik 
ay nakatala kasama ng kani-kaniyang mga anak. Sa 
talata 25, ang isa sa mga anak ni Anah ay nagnga- 
ngalang Dison. Ipinapalagay ng ilan na ang Dison 
na ito ay apo ni Seir at pamangkin ni Shik Dison, 
kung ang lahat ng pitong shik ay tunay na “mga 
anak” ni Seir, samakatuwid nga, kabilang sa iisang 
salinlahi. 

Gayunman, ipinapalagay ng iba na ipinakikilala 
ng ulat ang pitong shik bilang mga inapo lamang ni 


601 


Seir, hindi kabilang sa iisang salinlahi, samakatuwid 
nga, “mga anak” sa mas malawak na diwa. Kaya 
iminumungkahi nila na ang Dison sa talata 25 ay si 
Shik Dison din (Gen 36:21, 26) at hindi isang pa- 
mangkin niya. Ayon sa pangmalas na ito, bagaman 
si Dison ay tunay na anak ni Shik Anah, binanggit 
siya kasama ng anim na iba pang shik hindi dahil 
kapatid niya sila kundi dahil kapantay niya sila sa 
pagiging shik. 


DISTRITO. Ang salitang “distrito” ay tumutu- 
koy sa isang administratibong yunit, isang rehiyon 
sa palibot ng isang lunsod, o isang rehiyon sa loob 
ng tiyak na mga hangganan. 

Nang organisahin ni Nehemias ang muling pagta- 
tayo ng pader ng Jerusalem, iniatas niya ang mga 
seksiyon nito sa mga lider, o mga “prinsipe,” at sa 
mga tumatahan sa ilang “distrito.” Ang mga distri- 
tong ito ay ipinangalan sa pangunahing lunsod ng 
mga ito, at ang ilan (Jerusalem, Bet-zur, Keila) ay 
dalawang beses na binanggit. (Ne 3:9, 12, 14-18) 
Maliwanag na ang mga ito ay mga subdibisyon ng 
Persianong “nasasakupang distrito,” o “probinsiya,” 
ng Juda. (Ne 1:3: KJ, RS) Ang salitang Hebreo na 
tumutukoy sa mga distritong ito (pelekh) ay sinasa- 
bing hinalaw sa salitang Akkadiano na pilku, nagpa- 
pahiwatig marahil na ang mga ito ay itinatag ng 
mga Babilonyo pagkatapos na bumagsak ang Jeru- 
salem.---Tingnan ang NASASAKUPANG DISTRITO. 

Ang terminong Hebreo na kik-kar’ ay nagpapahi- 
watig ng isang bagay na bilog. Ginagamit ito upang 
tumukoy sa isang “tinapay na bilog” (Exo 29:23), 
isang “pabilog na takip” na tingga (Zac 5:7), isang 
“talento” na ginto o pilak (Exo 25:39, 1Ha 20:39), at 
isang halos pabilog na “distrito” o “lunas.”---Gen 13: 
10, tlb sa Rbi8, Ne 12:28. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang salitang 
ho'ri'on (laging anyong pangmaramihan) ay literal 
na tumutukoy sa “mga hangganan” ng isang lugar 
(Gaw 13:50, Mat 19:1), ngunit maaari rin itong tu- 
mukoy sa isang lugar na nakukulong, samakatuwid 
nga, isang “distrito” o “pook.” (Mat 2:16, 15:22) Ang 
terminong meris’, na ginamit upang tumukoy sa 
“distrito” ng Macedonia sa Gawa 16:12, ay literal na 
nangangahulugang isang “bahagi.”--Ihambing ang 
Int, Gaw 8:21. 


DISTRITO NG JORDAN. Ang halos pabi- 
log na lunas, o hugis-biluhabang lugar, kung saan 
umaagos ang Ilog Jordan. Kasama rito ang timu- 
gang bahagi ng Libis ng Jordan, gaya ng makikita 
sa pagkabanggit sa “Distrito ng Jordan” may kaug- 
nayan sa mga gawain ni Solomon sa paghuhulma 
ng tanso sa pagitan ng Sucot at Zaretan. (1Ha 7:46, 
2Cr 4:17: ihambing ang 2Sa 18:23.) Gayunman, wa- 
ring ang “Distrito” na ito ay sumasaklaw rin hang- 


DIYABLO 


gang sa timugang dulo ng Dagat na Patay na mali- 
wanag na dating kinaroroonan ng “mga lunsod ng 
Distrito.” (Gen 13:10-12) Sa gayon ay hindi lamang 
nito sinaklaw ang kapatagang libis ng Jerico kundi 
umabot din ito hanggang sa Zoar, ang lunsod kung 
saan nanganlong si Lot at ang kaniyang mga anak 
na babae.---Gen 19:17-25, Deu 34:3. 

Ipinahihiwatig ng pagsasaliksik sa pinakatimu- 
gang dulo ng Dagat na Patay na isang malaking lu- 
pain sa ibaba ng lupaing nakaungos sa tubig na ti- 
natawag na Lisan ang natakpan ng tubig ng Dagat. 
Naniniwala ang maraming iskolar na ang “mga lun- 
sod ng Distrito” ay nakalubog sa rehiyong ito. Iyon 
ay dating “natutubigang mainam” at tulad ng “har- 
din ni Jehova.” (Gen 13:10) Totoo ito noon hindi la- 
mang sa rehiyon sa H ng Dagat na Patay, kung saan 
sa ngayon ay tanging ang Kapatagan ng Moab at 
ang oasis ng Jerico ang nananatiling mataba, kundi 
pati sa timugang bahagi ng Distrito. Maging sa nga- 
yon, ang kapatagan na nasa tabi ng Lisan ay inila- 
larawan bilang isang “malawak na oasis” na maaa- 
ring pagtamnan ng sebada, trigo, datiles, at ubas. 
Ang rehiyong delta ng Ilog Zered, na umaagos sa ti- 
mugang dulo ng Dagat na Patay, ay tinatawag ding 
isang “matabang oasis.” 


DISYERTO. 
DIYABELIN. 


DIYABLO. Ibinigay kay Satanas ang makahu- 
lugang pangalang ito dahil siya ang pangunahing 
maninirang-puri at bulaang tagapag-akusa laban 
kay Jehova, sa Kaniyang tapat na salita, at sa Kani- 
yang banal na pangalan. Ang Griegong dia'bo-los 
ay nangangahulugang “maninirang-puri.” (Iham- 
bing ang Luc 16:1, kung saan lumilitaw ang kaug- 
nay na pandiwang dia-ballo.)--Tingnan ang SATA- 
NAS. 

Sa paglipas ng mga siglo, ipinakita ng Diyablo na 
siya ang pusakal na mananalansang ng Diyos at ng 
tao. Pinagtalunan nila ni Miguel ang katawan ni 
Moises (Jud 9): ipinakita niya na mayroon siyang 
kapangyarihang manilo ng iba (1Ti 3:7; 2Ti 2:26): 
gumamit siya ng mga taong gaya ng mga lider ng 
huwad na relihiyon, ni Hudas Iscariote, at ni Bar- 
Jesus bilang kaniyang mga anak (Ju 8:44: 13:2, Gaw 
13:6, 10), naniil siya ng mga tao anupat hindi na sila 
mapagaling ng mga manggagamot (Gaw 10:38); 
ipinatapon niya sa bilangguan ang mga matuwid 
(Apo 2:10), at nakapagpangyari pa nga siya ng 
di-napapanahong kamatayan (Heb 2:14). Kaya na- 
man, pinapayuhan ang mga Kristiyano na huwag 
bigyang-dako ang Maninirang-puring ito ng Diyos 
sa pamamagitan ng pananatiling pukaw sa galit. 
(Efe 4:27) “Panatilihin ang inyong katinuan, maging 


Tingnan ang ILANG. 


Tingnan ang ARMAS, BALUTI. 


DIYOS 


mapagbantay,” babala ni Pedro. “Ang inyong kala- 
ban, ang Diyablo, ay gumagala-gala tulad ng isang 
leong umuungal, na naghahanap ng masisila.”---1Pe 
5:8. 

Sa orihinal na Kristiyanong Griegong Kasulatan, 
may iba pang mga teksto kung saan lumilitaw ang 
salitang dia'bo-los ngunit hindi tumutukoy kay Sa- 
tanas, kaya naman may-kawastuang isinalin ang 
salitang iyon bilang “maninirang-puri.” Halimbawa, 
nang tukuyin ni Jesus si Hudas, sinabi niya sa 12, 
“Ang isa sa inyo ay isang maninirang-puri” (Ju 
6:70): ang mga babae sa kongregasyon ay pinag- 
iingat na huwag manirang-puri (1Ti 3:11, Tit 2:3); 
bilang isa sa mga katibayan ng “mga huling araw,” 
“ang mga tao ay magiging . . . mga maninirang- 
puri.”--2Ti 3:1-5. 

Sa kaniyang kautusan sa bansang Israel, ipinag- 
bawal ni Jehova ang paninirang-puri sa isa't isa. 
(Lev 19:16) Maraming talata sa buong Bibliya ang 
nagbabawal din sa gayong maling paggamit ng 
dila.--2Sa 19:27, Aw 15:3: 101:5; Kaw 11:13, 20:19, 
30:10, Jer 6:28, 9:4. 


DIYOS. Anumang bagay na sinasamba ay ma- 
aaring tukuyin bilang diyos, yamang ipinapalagay 
ng mananamba na mas malakas iyon kaysa sa ka- 
niya at pinakukundanganan niya iyon. Maaari pa 
ngang gawing diyos ng isang tao ang kaniyang ti- 
yan. (Ro 16:18: Fil 3:18, 19) Ang Bibliya ay bu- 
mabanggit ng maraming diyos (Aw 86:8, 1Co 8: 
5, 6), ngunit ipinakikita nito na ang mga diyos ng 
mga bansa ay walang-silbing mga diyos.---Aw 96:5: 
tingnan ang Diyos AT DIYOSA, MGA. 

Mga Terminong Hebreo. Kabilang sa mga 
salitang Hebreo na isinasaling “Diyos” ang 'E], mala- 
mang na nangangahulugang “Isa na Makapangyari- 
han, Isa na Malakas.” (Gen 14:18) Ginagamit ito 
may kaugnayan kay Jehova, sa ibang mga diyos, at 
sa mga tao. Madalas din itong gamitin sa pagbuo ng 
mga pangalang pantangi, gaya ng Eliseo (nanga- 
ngahulugang “Ang Diyos ay Kaligtasan”) at Miguel 
(“Sino ang Tulad ng Diyos?”). Sa ilang talata sa Ka- 
sulatan, ang 'E/ ay may pamanggit na pantukoy 
(ha”ET, sa literal, “ang Diyos") anupat tumutukoy 
kay Jehova, sa gayo'y ipinakikita ang kaibahan niya 
sa ibang mga diyos.---Gen 46:3: 2Sa 22:31, tingnan 
ang apendise ng Rbi8, p. 1567. 

Sa hula ng Isaias 9:6, si Jesu-Kristo ay tinatawag 
na 'El Gib-bohr”, “Makapangyarihang Diyos" (hindi 
'E] Shad-dai” [Diyos na Makapangyarihan-sa-Lahat], 
na kumakapit naman kay Jehova sa Genesis 17:1). 

Ang anyong pangmaramihan na '@-lim' ay gina- 
gamit upang tumukoy sa ibang mga diyos, gaya sa 
Exodo 15:11 (“mga diyos"). Ginagamit din ito bilang 
anyong pangmaramihan na nagpapahiwatig ng ka- 


602 


ringalan at kadakilaan, gaya sa Awit 89:6: “Sino ang 
makatutulad kay Jehova sa gitna ng mga anak ng 
Diyos [biveneh’ 'Elim'|]?" Dito at sa maraming iba 
pang talata, ginagamit ang anyong pangmarami- 
han upang tumukoy sa iisang indibiduwal, sinusu- 
portahan ito ng pagkakasalin ng 'Elim' sa anyong 
pang-isahan na The-os' sa Griegong Septuagint, ga- 
yundin ng Deus sa Latin na Vulgate. 

lumilitaw na ang salitang Hebreo na 'elo-him' 
(mga diyos) ay nagmula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “maging malakas.” Ang 'Elo-him' ay 
pangmaramihan ng 'eloh'ah (diyos). Kung minsan, 
ang pangmaramihang ito ay tumutukoy sa mara- 
ming diyos (Gen 31:30, 32, 35:2), ngunit kadalasa'y 
ginagamit ito bilang anyong pangmaramihan na 
nagpapahiwatig ng karingalan, dignidad, o kadaki- 
laan. Ang 'Elo-him' ay ginagamit sa Kasulatan may 
kaugnayan kay Jehova mismo, sa mga anghel, sa 
mga idolong diyos (pang-isahan at pangmarami- 
han), at sa mga tao. 

Kapag kumakapit kay Jehova, ang “Elo-him' 
ay ginagamit bilang anyong pangmaramihan na 
nagpapahiwatig ng karingalan, dignidad, o kada- 
kilaan. (Gen 1:1) May kinalaman dito, isinulat ni 
Aaron Ember: “Lubusan nang inalis ng pananalita 
ng L[umang] T[ipan] ang ideya ng pangmaramihan 
mula sa... [/Elo:-him'] (kapag ikinakapit sa Diyos ng 
Israel) at partikular itong ipinakikita ng bagay na 
halos palagi itong itinatambal sa pang-isahang pan- 
diwang panaguri, at nilalakipan ng pang-isahang 
pang-uri. ... Sa halip, ang [/Elo:him'] ay dapat una- 
wain bilang pangmaramihang nagbibigay-diin, na 
nagpapahiwatig ng kadakilaan at karingalan, anupat 
katumbas ng Ang Dakilang Diyos.”--The Ameri- 
can Journal of Semitic Languages and Literatures, 
Tomo XXI, 1905, p. 208. 

Itinatawag-pansin ng titulong 'Elo-him' ang lakas 
ni Jehova bilang Maylalang. Sa ulat ng paglalang ay 
35 beses itong lumilitaw nang mag-isa, at sa bawat 
pagkakataon, ang pandiwang naglalarawan sa kani- 
yang sinabi at ginawa ay nasa pang-isahang bilang. 
(Gen 1:1-2:4) Nananahanan sa kaniya ang kabuu- 
an at substansiya ng walang-limitasyong mga pu- 
wersa. 

Sa Awit 8:5, ang mga anghel ay tinutukoy rin bi- 
lang 'elo-him', gaya ng ipinakita ni Pablo nang sipi- 
in niya ang talatang iyon sa Hebreo 2:6-8. Tinata- 
wag silang beneh’ ha-Elo-him', “mga anak ng Diyos" 
(KJ): “mga anak ng tunay na Diyos" (NW) sa Gene- 
sis 6:2, 4: Job 1:6: 2:1. Ang Lexicon in Veteris Testa- 
menti Libros, nina Koehler at Baumgartner (1958), 
pahina 134, ay nagsasabi: “(indibiduwal na) mga ni- 
lalang na diyos, mga diyos.” At ang pahina 51 na- 
man ay nagsasabi: “ang (nag-iisang) mga diyos,” at 
sinisipi nito ang Genesis 6:2; Job 1:6; 2:1; 38:7. Kaya 


603 


naman sa Awit 8:5, ang 'elohim' ay isinasaling 
"mga anghel” (LXX); “mga tulad-diyos” (NW). 

Ang salitang 'elo-him'ay ginagamit din upang tu- 
mukoy sa mga idolong diyos. Kung minsan, ang an- 
yong pangmaramihang ito ay nangangahulugan la- 
mang ng “mga diyos.” (Exo 12:12, 20:23) Kung 
minsan naman, ito ay anyong pangmaramihan na 
nagpapahiwatig ng kadakilaan at tumutukoy la- 
mang sa iisang diyos (o diyosa). Gayunman, mali- 
wanag na hindi mga trinidad ang mga diyos na ito. 
--1Sa 5:7b (Dagon): 1Ha 11:5 (“diyosa” na si Asto- 
ret); Dan 1:2b (Marduk). 

Sa Awit 82:1, 6, ang 'elo-him' ay ginagamit para 
sa mga tao, mga taong hukom sa Israel. Sumipi si 
Jesus mula sa Awit na ito sa Juan 10:34, 3b. Sila ay 
mga diyos salig sa kanilang tungkulin bilang mga 
kinatawan at mga tagapagsalita ni Jehova. Sa katu- 
lad na paraan, sinabihan si Moises na maglilingkod 
siya bilang “Diyos” kay Aaron at kay Paraon.---Exo 
4:16, tlb sa Rbi8, 7:1. 

Sa maraming talata sa Kasulatan, ang 'Elo-him'ay 
may pamanggit na pantukoy na ha sa unahan nito. 
(Gen 5:22) May kinalaman sa paggamit ng ha-Elo- 
him”, sinabi ni F. Zorell: “Sa Banal na Kasulatan, par- 
tikular nang ang iisang tunay na Diyos, si Jahve, ang 
tinutukoy ng salitang ito, . . . “si Jahve ang [iisang tu- 
nay na] Diyos' Deu 4:35; 4:39, Jos 22:34: 2Sa 7:28, 
1Ha 8:60 atbp.”--Lexicon Hebraicum Veteris Testa- 
menti, Roma, 1984, p. 54: kaniya ang mga braket. 

Ang Terminong Griego. Ang madalas na ka- 
tumbas sa Griego ng 'El at 'Elo-him' sa saling Septu- 
agint at ang salita para sa “Diyos” o “diyos” sa Kris- 
tiyanong Griegong Kasulatan ay the-os'. 

Ang Tunay na Diyos na si Jehova. Ang tu- 
nay na Diyos ay hindi isang Diyos na walang panga- 
lan. Ang pangalan niya ay Jehova. (Deu 6:4, Aw 
83:18) Siya ay Diyos dahil siya ang Maylalang. (Gen 
1:1, Apo 4:11) Ang tunay na Diyos ay totoo (Ju 
7:28), isang persona (Gaw 3:19; Heb 9:24), at hindi 
isang walang-buhay at likas na batas na guma- 
gana nang walang buhay na tagapagbigay-batas, 
hindi isang walang-layuning puwersa na kumiki- 
los sa pamamagitan ng sunud-sunod na mga ak- 
sidente upang makalalang ng iba't ibang bagay. 
Ang 1956 edisyon ng The Encyclopedia Americana 
(Tomo XII, p. 743) ay nagkomento sa ilalim ng pa- 
magat na “Diyos”: “Sa diwang Kristiyano, Mohame- 
dano, at Judio, ang Kataas-taasang Persona, ang 
Pinagmulan, at sa pangkalahatang diwa, gaya ng 
ipinapalagay sa ngayon sa buong sibilisadong daig- 
dig, isang espirituwal na persona, umiiral sa ga- 
nang sarili, walang hanggan at lubusang malaya at 
pinakamakapangyarihan-sa-lahat, anupat naiiba sa 
materya na nilalang niya sa maraming anyo, at na 
kaniyang pinananatili at kinokontrol. Waring wa- 


DIYOS 


lang panahon sa kasaysayan na ang sangkatauhan 
ay hindi naniniwala sa isang sobrenatural na may- 
likha at tagapamahala ng sansinukob.” 

Mga katibayan ng pag-iral ng “Diyos na bu- 
hay.” Ang pag-iral ng Diyos ay pinatutunayan ng 
kaayusan, kalakasan, at kasalimuutan ng mga nila- 
lang, kapuwa malalaki at maliliit, at ng mga pakiki- 
tungo niya sa kaniyang bayan sa buong kasaysayan. 
Maraming natututuhan ang mga siyentipiko sa pag- 
sisiyasat sa matatawag nating Aklat ng Paglalang 
ng Diyos. Matututo lamang ang isa mula sa isang 
aklat kung ang aklat ay may-katalinuhang pinag- 
isipan at inihanda ng awtor nito. 

Di-tulad ng walang-buhay na mga diyos ng mga 
bansa, si Jehova ang “Diyos na buhay.” (Jer 10:10, 
2Co 6:16) Masusumpungan sa lahat ng dako ang pa- 
totoo hinggil sa kaniyang gawa at kadakilaan. “Ang 
langit ay naghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, at 
ang gawa ng kaniyang mga kamay ay isinasaysay 
ng kalawakan.” (Aw 19:1) Walang maidadahilan ang 
mga tao upang hindi maniwala sa pag-iral ng Diyos, 
sapagkat “anumang maaaring malaman tungkol sa 
Diyos ay hayag sa gitna nila, sapagkat inihayag 
ito ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang kaniyang di- 
nakikitang mga katangian ay malinaw na nakikita 
mula pa sa pagkalalang ng sanlibutan, sapagkat na- 
pag-uunawa ang mga ito sa pamamagitan ng mga 
bagay na ginawa, maging ang kaniyang walang- 
hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, anupat 
wala silang maidadahilan. "---Ro 1:18-20. 

Ang Diyos na Jehova ay inilalarawan sa Bibliya 
bilang nabubuhay mula sa panahong walang takda 
hanggang sa panahong walang takda, anupat mag- 
pakailanman (Aw 90:2, 4; Apo 10:6), at bilang ang 
Haring walang hanggan, walang kasiraan, di-naki- 
kita, ang tanging tunay na Diyos. (1Ti 1:17) Walang 
diyos na umiral nang una sa kaniya.---Isa 43:10, 11. 

Walang hanggan ngunit madaling lapitan. 
Ang tunay na Diyos ay walang hanggan at hindi lu- 
busang maaarok ng pag-iisip ng tao. Hindi kai- 
lanman mapapantayan ng nilalang ang kaniyang 
Maylalang o na lubusan niyang mauunawaan ang 
Kaniyang pag-iisip. (Ro 11:33-36) Ngunit Siya ay 
maaaring masumpungan at malapitan, at inilalaan 
Niya sa kaniyang mananamba ang lahat ng kinaka- 
ilangan para sa kapakanan at kaligayahan nito. 
(Gaw 17:26, 27: Aw 145:16) Laging nasa kasukdulan 
ang kaniyang kakayahan at pagkukusang-loob na 
magbigay ng mabubuting kaloob at regalo sa kani- 
yang mga nilalang, gaya ng nasusulat: “Ang bawat 
mabuting kaloob at ang bawat sakdal na regalo ay 
mula sa itaas, sapagkat bumababa ito mula sa Ama 
ng makalangit na mga liwanag, at sa kaniya ay wala 
man lamang pagbabago sa pagbaling ng anino.” 
(San 1:17) Si Jehova ay laging kumikilos ayon sa 


DIYOS 


kaniyang sariling matuwid na mga kaayusan, anu- 
pat ginagawa ang lahat ng bagay nang may legal na 
saligan. (Ro 3:4, 23-26) Sa dahilang ito, lahat ng ka- 
niyang mga nilalang ay lubusang makapagtitiwala 
sa kaniya, sa pagkaalam na lagi niyang sinusunod 
ang mga simulaing kaniyang itinatag. Hindi siya 
nagbabago (Mal 3:6), at wala siyang “pagbabago” sa 
pagkakapit ng kaniyang mga simulain. Hindi siya 
nagtatangi (Deu 10:17, 18, Ro 2:11), at imposibleng 
magsinungaling siya.--Bil 23:16, 19, Tit 1:1, 2, Heb 
6:17, 18. 

Ang kaniyang mga katangian. Ang tunay na 
Diyos ay hindi omnipresente, yamang binabanggit 
na siya'y may isang dakong kinaroroonan. (1Ha 
8:49: Ju 16:28, Heb 9:24) Ang kaniyang trono ay 
nasa langit. (Isa 66:1) Siya ang pinakamakapangya- 
rihan-sa-lahat, anupat tinutukoy siya bilang ang 
Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat. (Gen 17:1, Apo 
16:14) “Ang lahat ng bagay ay hubad at hayagang 
nakalantad sa mga mata niya,” at siya “ang Isa na 
nagsasabi ng wakas mula pa sa pasimula.” (Heb 
4:13: Isa 46:10, 11; 1Sa 2:3) Ang kaniyang kapang- 
yarihan at kaalaman ay sumasaklaw sa lahat ng 
dako, anupat umaabot sa lahat ng bahagi ng sansi- 
nukob.---2Cr 16:9, Aw 139:7-12, Am 9:2-4. 

Ang tunay na Diyos ay espiritu, hindi laman (Ju 
4:24: 2Co 3:17), bagaman kung minsan ay inihaha- 
lintulad niya sa mga sangkap ng tao ang kaniyang 
mga katangian ng paningin, kapangyarihan, at iba 
pa. Kaya naman sa makasagisag na paraan ay tinu- 
tukoy niya ang kaniyang “bisig” (Exo 6:6), ang kani- 
yang “mga mata,” at ang kaniyang “mga tainga" 
(Aw 34:15), at itinatawag-pansin niya na, yamang 
siya ang Maylalang ng mga mata at mga tainga ng 
tao, tunay na siya'y nakakakita at nakaririnig.---Aw 
94:9. 

Ang ilan sa mga pangunahing katangian ng Diyos 
ay pag-ibig (1Ju 4:8), karunungan (Kaw 2:6; Ro 
11:33), katarungan (Deu 32:4, Luc 18:7, 8), at ka- 
pangyarihan (Job 37:23, Luc 1:35). Siya ay isang 
Diyos ng kaayusan at ng kapayapaan. (1Co 14:33) 
Siya ay lubusang banal, malinis at dalisay (Isa 6:3, 
Hab 1:13, Apo 4:8); maligaya (1Ti 1:11): at maawa- 
in (Exo 34:6, Luc 6:36). Maraming iba pang katangi- 
an ng kaniyang personalidad ang inilalarawan sa 
Kasulatan. 

Ang kaniyang posisyon. Si Jehova ang Kata- 
as-taasang Soberano ng sansinukob, ang walang- 
hanggang Hari. (Aw 68:20, Dan 4:25, 35, Gaw 4:24, 
1Ti 1:17) Ang posisyon ng kaniyang trono ang ka- 
sukdulan ng kadakilaan. (Eze 1:4-28, Dan 7:9-14, 
Apo 4:1-8) Siya ang Karingalan (Heb 1:3, 8:1), ang 
Maringal na Diyos, ang Isa na Maringal. (1Sa 4:8, Isa 
33:21) Siya ang Bukal ng lahat ng buhay.---Job 33:4, 
Aw 36:9: Gaw 17:24, 2b. 


604 


Ang kaniyang katuwiran at kaluwalhatian. 
Ang tunay na Diyos ay isang matuwid na Diyos. (Aw 
7:9) Siya ang maluwalhating Diyos. (Aw 29:3, Gaw 
7:2) Ang kaniyang karilagan ay nakahihigit sa lahat 
(Deu 33:26), yamang nadaramtan siya ng karilagan, 
kalakasan, at dangal (Aw 8:1, 68:34: 93:1, 104:1; 1Cr 
16:27: Job 37:22). “Ang kaniyang gawa ay dangal at 
karilagan.” (Aw 111:3) May kaluwalhatian ng karila- 
gan sa kaniyang Paghahari.--Aw 145:11, 12. 

Ang kaniyang layunin. Ang Diyos ay may la- 
yunin na isasagawa niya at hindi mabibigo. (Isa 
46:10; 55:8-11) Ang kaniyang layunin, gaya ng ipi- 
nahayag sa Efeso 1:9, 10, ay “upang muling tipunin 
ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay 
na nasa langit at ang mga bagay na nasa lupa.” Sa 
pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng matatalinong 
nilalang ay magiging lubos na kasuwato ng layunin 
ng Diyos. (Ihambing ang Mat 6:9, 10.) Walang anu- 
mang umiral nang una kay Jehova, kung kaya siya 
ang nakahihigit sa lahat. (Isa 44:6) Yamang siya ang 
Maylalang, umiiral na siya bago pa ang iba pang 
mga diyos, at ‘walang ibang iiral pagkatapos niya,’ 
dahil ang mga bansa ay hindi kailanman makalilik- 
ha ng isang tunay at buhay na diyos na may kaka- 
yahang humula. (Isa 43:10, 46:9, 10) Bilang ang 
Alpha at ang Omega (Apo 22:13), siya ang kaisa-isa 
at tanging Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat, ma- 
tagumpay niyang tatapusin ang usapin tungkol sa 
pagka-Diyos, anupat permanenteng maipagbaba- 
ngong-puri bilang ang tanging Diyos na Makapang- 
yarihan-sa-lahat. (Apo 1:8; 21:5, 6) Hindi niya kai- 
lanman kinalilimutan ang kaniyang mga tipan ni 
hinahayaang di-matupad ang kaniyang mga layu- 
nin, yamang isa siyang Diyos na maaasahan at ma- 
tapat.--Aw 105:8. 

Isang Diyos na nakikipagtalastasan. Yamang 
malaki ang pag-ibig niya sa kaniyang mga nilalang, 
naglaan ang Diyos ng maraming oportunidad upang 
makilala nila siya at malaman ang kaniyang mga la- 
yunin. Sa tatlong pagkakataon, narinig ng mga tao 
sa lupa ang kaniya mismong tinig. (Mat 3:17: 17:5, 
Ju 12:28) Nakipagtalastasan siya sa pamamagitan 
ng mga anghel (Luc 2:9-12, Gaw 7:52, 53) at sa pa- 
mamagitan ng mga taong binigyan niya ng mga ta- 
gubilin at mga pagsisiwalat, gaya ni Moises, at higit 
sa lahat, sa pamamagitan ng kaniyang Anak na si 
Jesu-Kristo. (Heb 1:1, 2; Apo 1:1) Nakikipagtalasta- 
san siya sa kaniyang bayan sa pamamagitan ng ka- 
niyang nasusulat na Salita, sa gayo'y lubusan silang 
sinasangkapan bilang kaniyang mga lingkod at mga 
ministro at pinapatnubayan sila sa daan ng buhay. 
--2Pe 1:19-21, 2Ti 3:16, 17: Ju 17:3. 

Ibang-iba sa mga diyos ng mga bansa. Ang 
tunay na Diyos, ang Maylalang ng maluwalhating 


605 


mga bagay sa kalangitan, ay may kaluwalhatian at 
kaningningan na imposibleng matagalan ng pani- 
ngin ng tao, sapagkat “walang tao ang makakakita 
sa [Diyos] at mabubuhay pa.” (Exo 33:20) Tanging 
ang mga anghel, mga espiritung nilalang, ang may 
paningin na maaaring literal na makakita ng kani- 
yang mukha. (Mat 18:10, Luc 1:19) Gayunpaman, 
hindi niya inilalantad ang mga tao sa gayong kara- 
nasan. Dahil sa kaniyang maibiging-kabaitan, ipina- 
kikita niya sa mga tao ang kaniyang maiinam na ka- 
tangian sa pamamagitan ng kaniyang Salita, lakip 
na rito ang pagsisiwalat ng kaniyang sarili sa pama- 
magitan ng kaniyang Anak, si Kristo Jesus.---Mat 
11:27: Ju 1:18, 14:9. 

Sa aklat ng Apocalipsis, binibigyan tayo ng Diyos 
ng ideya hinggil sa epekto ng kaniyang presensiya. 
Ang apostol na si Juan ay nagkaroon ng pangitain 
na katumbas ng pagkakita sa Diyos, sa diwa na isi- 
niwalat nito ang epekto ng pagkakita sa kaniya ha- 
bang siya'y nasa kaniyang trono. Ang kaanyuan ng 
Diyos ay hindi gaya ng sa tao, sapagkat hindi niya 
isiniwalat sa tao ang kaniyang hitsura, gaya ng si- 
nabi ni Juan mismo nang dakong huli: “Walang ta- 
ong nakakita sa Diyos kailanman.” (Ju 1:18) Sa ha- 
lip, ang Diyos ay ipinakitang tulad ng napakakinang 
na mga hiyas, mahahalaga, nagniningning, maga- 
ganda, anupat kaakit-akit sa paningin at lubhang 
kahanga-hanga. Siya, “sa kaanyuan, ay tulad ng ba- 
tong jaspe at ng mahalagang kulay-pulang bato, at 
sa palibot ng trono ay may isang bahagharing tulad 
ng esmeralda ang kaanyuan.” (Apo 4:3) Kaya na- 
man siya'y may magandang kaanyuan at kaiga- 
igayang pagmasdan, anupat ang isa ay pananaigan 
ng matinding pagkamangha. Ang palibot ng kani- 
yang trono ay may higit pang kaluwalhatian, mapa- 
yapa at tiwasay, ipinahihiwatig iyan ng kaanyuan 
ng isang napakagandang bahagharing esmeralda, 
anupat ipinaaalaala nito sa isa ang kasiya-siyang 
katahimikan at kapayapaan pagkatapos ng bagyo. 
--Ihambing ang Gen 9:12-16. 

Samakatuwid, ang tunay na Diyos ay ibang-iba sa 
mga diyos ng mga bansa, na kadalasa'y inilalara- 
wan bilang may napakapangit na hitsura, mabala- 
sik, di-makatuwiran, malupit, pabagu-bago ng isip, 
nakapangingilabot at makademonyo, at handang 
magpahirap sa mga tao sa isang maapoy na impi- 
yerno. 

Isang “Diyos na humihiling ng bukod-tanging 
debosyon.” “Bagaman may mga tinatawag na 
'mga diyos, maging sa langit man o sa lupa, kung 
paanong maraming ‘mga diyos' at maraming ‘mga 
panginoon, sa atin nga ay may iisang Diyos ang 
Ama.” (1Co 8:5, 6) Si Jehova ang Diyos na Maka- 
pangyarihan-sa-lahat, ang tanging tunay na Diyos, 
at marapat lamang na humiling siya ng bukod- 


DIYOS ANG DIYOS NI ISRAEL 


tanging debosyon. (Exo 20:5) Hindi dapat hayaan 
ng kaniyang mga lingkod na may ibang makapasok 
sa kaniyang wastong dako sa kanilang mga puso at 
mga pagkilos. Hinihilingan niya ang kaniyang mga 
mananamba na sambahin siya sa espiritu at katoto- 
hanan. (Ju 4:24) Siya lamang ang dapat nilang 
pagpakitaan ng mapitagang pagkasindak.---Isa 8:13, 
Heb 12:28, 29. 

Sa Bibliya, kabilang sa mga makapangyarihan na 
tinatawag na “mga diyos” si Jesu-Kristo, “ang bug- 
tong na diyos.” Ngunit siya mismo ang nagsabi: “Si 
Jehova na iyong Diyos ang sasambahin mo, at sa 
kaniya ka lamang mag-uukol ng sagradong pagli- 
lingkod.” (Ju 1:18, Luc 4:8, Deu 10:20) Ang mga 
anghel ay “mga tulad-diyos,” ngunit pinigilan ng isa 
sa kanila si Juan sa pagsamba sa kaniya, na sinasa- 
bi: “Mag-ingat ka! Huwag mong gawin iyan!... 
Sambahin mo ang Diyos.” (Aw 8:5; Heb 2:7: Apo 
19:10) Ang ilang makapangyarihang tao sa gitna ng 
mga Hebreo ay tinawag na “mga diyos" (Aw 82:1-7): 
ngunit hindi nilayon ng Diyos na ang sinumang tao 
ay tumanggap ng pagsamba. Nang mangayupapa si 
Cornelio sa harap ni Pedro, pinigilan siya ng apostol 
sa pagsasabing, “Tumindig ka, ako man ay isang tao 
rin.” (Gaw 10:25, 26) Walang alinlangan, ang huwad 
na mga diyos na inimbento at inanyuan ng mga tao 
sa nakalipas na maraming siglo mula noong pa- 
nahon ng paghihimagsik sa Eden ay hindi dapat 
sambahin. Mahigpit na nagbabala ang Kautusang 
Mosaiko laban sa pagtalikod kay Jehova upang bu- 
maling sa kanila. (Exo 20:3-5) Hindi pahihintulutan 
ng tunay na Diyos na si Jehova na patuloy niyang 
maging kaagaw ang huwad at walang-kabuluhang 
mga diyos.---Jer 10:10, 11. 

Pagkatapos ng Milenyong Paghahari ni Kristo, 
kung kailan papawiin niya ang lahat ng awtoridad at 
kapangyarihan na salansang sa Diyos, ibibigay niya 
ang Kaharian sa kaniyang Diyos at Ama, na magi- 
ging “lahat ng bagay sa bawat isa.” (Ro 8:33, 1Co 
15:23-28) Sa katapus-tapusan, ang lahat ng nabu- 
buhay ay kikilala sa soberanya ng Diyos at patuloy 
na pupuri sa kaniyang pangalan.---Aw 150, Fil 2:9- 
11: Apo 21:22-27, tingnan ang JEHOVA. 


DIYOS ANG DIYOS NI ISRAEL. Ang pa- 
ngalang ibinigay ni Jacob sa unang altar na itinayo 
niya pagkabalik niya mula sa Haran. 

Dahil sa pakikipagbuno ni Jacob sa anghel ni Je- 
hova sa Peniel, ibinigay sa kaniya ang pangalang Is- 
rael, at pagkatapos ng mapayapang pagtatagpo nila 
ng kaniyang kapatid na si Esau, nanahanan siya sa 
Sucot at pagkatapos ay sa Sikem. Dito'y bumili siya 
ng isang lupain mula sa mga anak ni Hamor at nag- 
tayo ng kaniyang tolda roon. (Gen 32:24-30, 33:1-4, 
17-19) “Pagkatapos ay nagtayo siya roon ng isang 
altar at tinawag iyon na Diyos ang Diyos ni Israel,” 


DIYOS AT DIYOSA, MGA 


o “Ang Diyos ay Ang Diyos ni Israel.” (Gen 33:20) 
Dahil ginamit ni Jacob ang kaniyang bagong panga- 
lang Israel at ipinangalan din niya ito sa altar, ipina- 
kita niya na tinatanggap at pinahahalagahan niya 
ang pangalang iyon at ang ligtas na pag-aakay 
sa kaniya ng Diyos pabalik sa Lupang Pangako. Min- 
san lamang lumitaw sa Kasulatan ang pananalitang 
ito. 


DIYOS AT DIYOSA, MGA. Ang mga bat- 
halang sinasamba ng mga bansa noon at hanggang 
sa ngayon ay mga likha ng tao, mga katha ng di- 
sakdal at “walang-isip” na mga tao, anupat “ang ka- 
luwalhatian ng Diyos na walang kasiraan ay ginawa 
nilang isang bagay na tulad ng larawan ng taong 
may kasiraan at ng mga ibon at mga nilalang na 
may apat na paa at mga gumagapang na bagay.” 
(Ro 1:21-23) Kaya naman hindi kataka-taka na ma- 
babanaag sa mga bathalang ito ang mismong mga 
katangian at mga kahinaan ng kanilang di-sakdal 
na mga mananamba. Ang isang terminong Hebreo 
na ginagamit upang tumukoy sa mga idolo o huwad 
na mga diyos ay literal na nangangahulugang “wa- 
lang-silbing bagay” o “walang-kabuluhang bagay.” 
--ev 19:4, Isa 2:20. 

Tinutukoy ng Bibliya si Satanas na Diyablo bilang 
ang “diyos ng sistemang ito ng mga bagay.” (2Co 
4:4) Malinaw na makikitang si Satanas ang “diyos” 
na tinutukoy rito sapagkat sinasabi ng kasunod na 
bahagi ng talata 4 na ‘binulag ng diyos na ito 
ang mga pag-iisip ng mga di-sumasampalataya.' Sa 
Apocalipsis 12:9, sinasabing “inililigaw niya ang bu- 
ong tinatahanang lupa.” Kontrolado ni Satanas ang 
kasalukuyang sistema ng mga bagay, pati na ang 
mga pamahalaan nito, at ipinahihiwatig ito ng ba- 
gay na naialok niya kay Jesus ang “lahat ng mga ka- 
harian ng sanlibutan” kapalit ng “isang gawang pag- 
samba.”---Mat 4:8, 9. 

Ang pagsamba ng mga tao sa kanilang mga diyos 
na idolo, sa totoo, ay iniuukol nila “sa mga demonyo, 
at hindi sa Diyos.” (1Co 10:20, Aw 106:36, 37) Bu- 
kod-tanging debosyon ang hinihiling ng Diyos na 
Jehova. (Isa 42:8) Kapag ang isa ay sumasamba sa 
diyos na idolo, itinatakwil niya ang tunay na Diyos 
at sa gayo'y naglilingkod siya sa mga kapakanan ng 
pangunahing Kalaban ni Jehova, si Satanas, at ng 
mga demonyo nito. 

Bagaman ang Bibliya ay bumabanggit ng mara- 
ming diyos at diyosa ng sinaunang mga tao, hindi 
laging posible na espesipikong matukoy ang gayong 
mga diyos. 

Ang Pinagmulan ng mga Diyos at mga Di- 
yosa. Ang kapuna-punang pagkakahawig na ma- 
papansin kaagad kapag pinaghambing-hambing 
ang mga diyos at mga diyosa ng sinaunang mga ba- 
yan ay mahirap isiping nagkataon lamang. Tungkol 


606 


dito, si J. Garnier ay sumulat: “Hindi lamang ang 
mga Ehipsiyo, mga Caldeo, mga taga-Fenicia, mga 
Griego at mga Romano, kundi pati ang mga Hindu, 
mga Budista ng Tsina at ng Tibet, mga Goth, mga 
Anglo-Saxon, mga Druid, mga Mexicano at mga Pe- 
ruviano, mga Aborigine ng Australia, at maging 
ang mga taong-gubat ng South Sea Islands, ay ma- 
lamang na pawang humalaw ng kanilang relihiyo- 
song mga ideya mula sa iisang pinagmulan at iisang 
sentro. Sa lahat ng dako ay makasusumpong tayo 
ng talagang nakagugulat na mga pagkakatulad sa 
mga ritwal, mga seremonya, mga kaugalian, mga 
tradisyon, at sa mga pangalan at mga kaugnayan 
ng kani-kanilang mga diyos at mga diyosa.”--The 
Worship of the Dead, London, 1904, p. 3. 

Itinuturo ng katibayan sa Kasulatan ang lupain ng 
Sinar bilang ang lugar na sinilangan ng huwad na 
relihiyosong mga konsepto pagkaraan ng Baha. Ti- 
yak na sa ilalim ng pangunguna ni Nimrod, na 
“isang makapangyarihang mangangaso na salan- 
sang kay Jehova,” sinimulan ang pagtatayo ng lun- 
sod ng Babel at ng tore nito, malamang na isang 
ziggurat na gagamitin sa huwad na pagsamba. Isi- 
nagawa ang proyektong ito ng pagtatayo, hindi 
upang magdulot ng karangalan sa Diyos na Jehova, 
kundi para sa sariling kaluwalhatian ng mga taga- 
pagtayo, na nais gumawa ng “bantog na pangalan” 
para sa kanilang sarili. Bukod diyan, salungat na sa- 
lungat ito sa layunin ng Diyos na ang sangkatauhan 
ay mangalat sa lupa. Sa pamamagitan ng paggulo 
sa kanilang wika, binigo ng Makapangyarihan-sa- 
lahat ang mga plano ng mga tagapagtayong ito. Da- 
hil hindi na sila magkaintindihan, nang maglaon ay 
itinigil nila ang pagtatayo ng lunsod at sila'y nanga- 
lat. (Gen 10:8-10, 11:2-9) Gayunman, lumilitaw na 
nanatili si Nimrod sa Babel at pinalawak niya ang 
kaniyang nasasakupan, anupat itinatag niya ang 
unang Imperyo ng Babilonya.--Gen 10:11, 12. 

Kung tungkol sa mga taong nangalat, dala-dala 
nila saanman sila pumaroon ang kanilang huwad na 
relihiyon, na isasagawa naman nila sa ilalim ng ba- 
gong mga kalagayan at sa kanilang bagong wika at 
bagong mga lokasyon. Ang mga tao ay nangalat no- 
ong mga araw ni Peleg, na ipinanganak mga isang 
siglo pagkaraan ng Delubyo at namatay sa edad na 
239. Yamang si Noe at ang kaniyang anak na si Sem 
ay kapuwa buhay pa nang mamatay si Peleg, naga- 
nap ang pangangalat noong panahong alam pa ng 
mga tao ang mga detalye hinggil sa mga pangyaya- 
ri noong una, gaya ng Baha. (Gen 9:28, 10:25, 11:10- 
19) Tiyak na sa paanuman ay nakaukit sa alaala ng 
mga taong nangalat ang kaalamang ito. Makikita 
iyon sa mga mitolohiya ng sinaunang mga tao na 
may pagkakahawig sa iba't ibang bahagi ng ulat ng 
Bibliya, bagaman sa isang anyong pilipit at politeis- 
tiko. Inilalarawan ng mga alamat ang ilang diyos bi- 


607 


lang pumapatay ng mga serpiyente, gayundin, ka- 
lakip sa mga relihiyon ng maraming sinaunang 
grupo ng mga tao ang pagsamba sa isang diyos na 
kinilala bilang isang tagapagpala ngunit dumanas 
ng marahas na kamatayan sa lupa at pagkatapos ay 
muling nabuhay. Maaaring ipinahihiwatig nito na 
ang gayong diyos, sa totoo, ay isang ginawang- 
diyos na tao at may-kamaliang itinuring na ang ipi- 
nangakong binhi.” (Ihambing ang Gen 3:15.) Inilala- 
had ng mga mito ang pag-iibigan sa pagitan ng mga 
diyos at ng mga babae sa lupa at ang mga kabaya- 
nihan ng kanilang mga mestisong supling. (Iham- 
bing ang Gen 6:1, 2, 4: Jud 6.) Halos lahat ng bansa 
sa lupa ay may alamat tungkol sa isang pangglo- 
bong baha, at masusumpungan din sa mga alamat 
ng sangkatauhan ang mga bakas ng ulat tungkol sa 
pagtatayo ng isang tore. 

Mga Bathala ng Babilonya. Pagkamatay ni 
Nimrod, makatuwirang isipin na pagpipitaganan 
siya ng mga Babilonyo bilang ang tagapagtatag at 
tagapagtayo at unang hari ng kanilang lunsod at bi- 
lang ang organisador ng orihinal na Imperyo ng Ba- 
bilonya. Ayon sa tradisyon, dumanas si Nimrod ng 
isang marahas na kamatayan. Yamang ang diyos na 
si Marduk (Merodac) ang itinuturing na tagapagta- 
tag ng Babilonya, iminumungkahi ng ilan na si Mar- 
duk ay kumakatawan sa ginawang-diyos na si Nim- 
rod. Gayunman, iba-iba ang opinyon ng mga iskolar 
kung tungkol sa pag-uugnay sa mga bathala sa es- 
pesipikong mga tao. 

Sa paglipas ng panahon, nagsimulang dumami 
ang mga diyos ng unang Imperyo ng Babilonya. Na- 
paragdag sa kanilang kalipunan ng mga diyos ang 
maraming tatluhang mga diyos, o mga bathala. 
Ang isa sa gayong mga tatluhan ay binubuo nina 
Anu (ang diyos ng kalangitan), Enlil (ang diyos- 
lupa, hangin, at bagyo), at Ea (ang diyos na nama- 
mahala sa mga katubigan). Ang isa pang tatluhan 
ay binubuo ng diyos-buwan na si Sin, ng diyos-araw 
na si Shamash, at ng diyosa ng pag-aanak na si Ish- 
tar, ang kalaguyo o asawa ni Tamuz. (LARAWAN, 
Tomo 2, p. 529) Mayroon pa ngang mga tatluhang 
diyablo ang mga Babilonyo, gaya ng tatluhan nina 
Labartu, Labasu, at Akhkhazu. Naging prominente 
sa mga Babilonyo ang pagsamba sa mga bagay sa 
kalangitan (Isa 47:13), at ang iba't ibang mga plane- 
ta ay iniugnay nila sa partikular na mga bathala. 
Ang planetang Jupiter ay iniugnay nila sa panguna- 
hing diyos ng Babilonya, si Marduk; ang Venus ay 
kay Ishtar, isang diyosa ng pag-ibig at pag-aanak, 
ang Saturn ay kay Ninurta, isang diyos ng digmaan 
at pangangaso at patron ng agrikultura, ang Mer- 
cury ay kay Nebo, isang diyos ng karunungan at 
agrikultura, at ang Mars naman ay kay Nergal, 
isang diyos ng digmaan at salot at panginoon ng da- 
igdig ng mga patay. 


DIYOS AT DIYOSA, MGA 


Ang mga lunsod ng sinaunang Babilonia ay nag- 
karoon ng kani-kanilang pantanging tagapag-ingat 
na bathala, na waring kagaya ng “mga patrong san- 
to.” Sa Ur ay si Sin, sa Eridu ay si Ea, sa Nippur ay 
si Enlil; sa Cuta ay si Nergal; sa Borsippa ay si Nebo, 
at sa lunsod naman ng Babilonya ay si Marduk (Me- 
rodac). Sabihin pa, noong panahong italaga ni Ham- 
murabi ang Babilonya bilang kabisera ng Babilonia, 
nadagdagan ang importansiya ni Marduk na pabori- 
tong diyos ng lunsod na iyon. Sa katapus-tapusan, 
ibinigay kay Marduk ang pagkakakilanlan ng mas 
naunang mga diyos at siya ang ipinalit sa mga ito sa 
mga Babilonyong mito. Noong bandang huli, ang 
kaniyang pangalang pantangi na “Marduk” ay napa- 
litan ng titulong “Belu” (“May-ari”), anupat nang 
maglaon ay karaniwan na lamang siyang tinutukoy 
bilang si Bel. Ang kaniyang asawa naman ay tinata- 
wag na Belit (kagaling-galingang “Among Babae”). 
--Tingnan ang BEL, NEBo Blg. 4. 

Ang paglalarawan sa mga diyos at mga diyosa sa 
sinaunang mga tekstong Babilonyo ay nagpapaba- 
naag lamang ng kalagayan ng makasalanang taong 
mortal. Sinasabi ng mga ulat na ito na ang mga 
bathala ay ipinanganganak, umiibig, nagpapamilya, 
nakikipaglaban, at namamatay pa nga, gaya ni Ta- 
muz. Dahil sa pagkasindak nila sa Delubyo, sinasa- 
bing 'yumukyck sila na parang mga aso.’ Inilalara- 
wan din ang mga bathala bilang sakim, malimit 
magpakabundat sa pagkain, at nagpapakalasing sa 
alak. Sila ay matindi kung magalit, mapaghiganti, at 
mapaghinala sa isa't isa. Mayroon ding matitinding 
pagkakapootan sa gitna nila. Bilang paglalarawan: 
Determinado si Tiamat na puksain ang ibang mga 
diyos ngunit napanaigan siya ni Marduk, na huma- 
ti kay Tiamat sa dalawang bahagi, anupat ang kala- 
hati ay ginawa niyang kalangitan at ang kalahati ay 
ginamit niya may kaugnayan sa pagtatatag ng lupa. 
Inutusan ni Eresh-Kigal, ang diyosa ng daigdig ng 
mga patay, si Namtaru, ang diyos ng salot, na ibi- 
langgo ang kaniyang kapatid na babae na si Ishtar 
at pasapitan ito ng 60 kahapisan.--Tingnan ang 
NERGAL. 

Ang mga nabanggit ay nagbibigay ng kaunting 
ideya hinggil sa kapaligirang iniwan ng tapat na si 
Abraham nang lumisan siya mula sa Caldeong lun- 
sod ng Ur, na noo'y lipos ng idolatriyang Babilonyo. 
(Gen 11:31, 12:1, Jos 24:2, 14, 15) Pagkaraan ng ma- 
raming siglo, sa Babilonya na isang “lupain ng mga 
nililok na imahen” at maruruming “karumal-dumal 
na idolo” itinapon ang libu-libong Judiong bihag. 
--Jer 50:1, 2, 38, 2Ha kab 25. 

Mga Bathala ng Asirya. Sa pangkalahatan, 
ang mga diyos at mga diyosa ng Asirya ay kapare- 
ho ng mga bathala ng Babilonya. Gayunman, isang 
bathala, si Asur na pangunahing diyos, ang waring 


DIYOS AT DIYOSA, MGA 


matatagpuan lamang sa kalipunan ng mga diyos ng 
Asirya. Yamang nagmula kay Asur ang pangalan 
ng Asirya, iminumungkahi ng ilan na ang diyos na 
ito, sa totoo, ay ang anak ni Sem na nagngangalang 
Asur, na ginawang diyos ng mga huwad na mana- 
namba.--Gen 10:21, 22. 

Di-gaya ni Marduk ng Babilonya, na sinamba rin 
sa Asirya ngunit ang sentro ng pagsamba ay nana- 
tili sa lunsod ng Babilonya, ang sentro ng pagsam- 
ba kay Asur ay inililipat kapag opisyal na naninira- 
han sa ibang mga lunsod ang mga hari ng Asirya. 
Gayundin, may itinayong mga santuwaryo para 
kay Asur sa iba't ibang bahagi ng Asirya. Isang es- 
tandarte ng militar ang pangunahing sagisag ni 
Asur, at dinadala ito sa gitna ng pagbabaka. Ang 
may-pakpak na bilog, o disk, na kadalasa'y may pi- 
gura ng isang balbasing lalaki sa ibabaw nito, ay lu- 
malarawan sa diyos na si Asur. Kung minsan, ang 
pigurang iyon ng tao ay ipinakikitang may hawak 
na busog o nagpapahilagpos ng palaso. Ang isa 
pang paglalarawan kay Asur ay nagpapahiwatig na- 
man ng ideya ng tatluhang diyos. Bukod pa sa pang- 
gitnang pigura sa ibabaw ng bilog, dalawa pang ulo 
ng tao ang makikita sa ibabaw ng mga pakpak, tig- 
isa sa magkabilang panig ng panggitnang pigura. 
--Tingnan ang LARAWAN, Tomo 2, p. 529; ASIRYA; 
NISROC. 

Sa gitna ng gayong mga Asiryano nasadlak 
ang mga tapon mula sa hilagang sampung- 
tribong kaharian nang bumagsak ang Samaria no- 
ong 740 B.C.E. (2Ha 17:1-6) Nang maglaon, inihula 
ng propetang si Nahum ang pagbagsak ng Nineve 
(kabisera ng Asirya) at ng mga diyos nito, anupat 
sumapit ang pagkawasak na ito noong 632 B.C.E. 
-Na 1:1, 14. 

Mga Bathala ng Ehipto. Ang mga diyos at 
mga diyosa na sinamba ng mga Ehipsiyo ay kakiki- 
taan ng ebidensiya ng impluwensiyang Babilonyo. 
Mayroon silang mga tatluhang bathala at maging 
tatluhan pa nga ng mga tatluhang diyos, o “mga si- 
yaman.” Ang isa sa popular na mga tatluhang diyos 
ay binubuo ni Osiris, ng kaniyang asawang si Isis, at 
ng kanilang anak na si Horus.--LARAWAN, Tomo 2, 
p. 529. 

Si Osiris ang pinakapopular sa mga diyos ng Ehip- 
to at siya'y itinuturing na anak ng diyos-lupa na si 
Geb at ng diyosang-kalangitan na si Nut. Sinasabing 
si Osiris ay naging asawa ni Isis at namahala bilang 
hari sa Ehipto. Ayon sa mitolohikal na mga ulat, si 
Osiris ay pinaslang ng kaniyang kapatid na si Set at 
pagkatapos ay muling nabuhay, anupat naging hu- 
kom at hari ng mga patay. Ang kaugnayan nina 
Osiris at Isis at ang kani-kanilang mga katangian ay 
kapuna-punang katugma ng kaugnayan at mga ka- 
tangian nina Tamuz at Ishtar ng Babilonya. Dahil 


608 


dito, itinuturing ng maraming iskolar na magkapa- 
reho ang mga ito. 

Napakapopular din noon sa Ehipto ang pagsamba 
sa mag-inang bathala. Kadalasa'y ipinakikita si Isis 
na kalong ang sanggol na si Horus. Ang paglalara- 
wang ito ay kahawig na kahawig ng “Madonna and 
child” anupat kung minsan ay sinasamba ito ng 
ilang miyembro ng Sangkakristiyanuhan nang di- 
namamalayan. (LARAWAN, Tomo 2, p. 529) Hinggil 
sa diyos na si Horus, may katibayan na pinilipit ang 
pangako sa Eden may kinalaman sa binhing susu- 
gat sa ulo ng serpiyente. (Gen 3:15) Kung minsan, 
inilalarawan si Horus na yumuyurak sa mga buwa- 
ya at may hawak na mga ahas at mga alakdan. 
Ayon sa isang ulat, nang ipaghiganti ni Horus ang 
pagkamatay ng kaniyang amang si Osiris, si Set, na 
pumaslang kay Osiris, ay nagbagong-anyo at na- 
ging isang serpiyente. 

Sa mga eskultura at mga ipinintang larawan ng 
mga Ehipsiyo ay napakalimit lumitaw ng kanilang 
sagradong sagisag, ang crux ansata. Ang tinaguri- 
ang sagisag ng buhay na ito ay mistulang titik na 
“T” na may biluhabang hawakan sa ibabaw at ma- 
lamang na sumasagisag sa pinagsamang sangkap 
sa pag-aanak ng lalaki at babae. Ang mga bathala 
ng Ehipto ay kadalasang ipinakikita na may hawak 
na crux ansata.--LARAWAN, Tomo 2, p. 530. 

Maraming hayop ang itinuring ng mga Ehipsiyo 
bilang sagrado. Kabilang sa mga ito ang toro, pusa, 
baka, buwaya, halkon, palaka, hipopotamus, ibis, 
chakal, leon, barakong tupa, scarab, alakdan, serpi- 
yente, buwitre, at lobo. Gayunman, ang ilan sa mga 
ito ay sagrado sa isang bahagi ng Ehipto ngunit hin- 
di sagrado sa ibang bahagi, anupat kung minsan ay 
nagiging sanhi pa nga ito ng pagsiklab ng mga dig- 
maang sibil. Hindi lamang sagrado ang mga hayop 
para sa partikular na mga diyos, kundi minamalas 
pa nga ang ilan sa mga iyon bilang pagsasaanyong- 
laman ng isang diyos o diyosa. Halimbawa, ang to- 
rong Apis ay itinuturing na ang mismong pagsasa- 
anyong-laman ng diyos na si Osiris at nagmula sa 
diyos na si Ptah. 

Ayon kay Herodotus (Il, 65-67), ang isang tao na 
pumatay ng isang sagradong hayop nang sinasadya 
ay pinapatay, kung napatay niya ang hayop nang 
di-sinasadya, pagmumultahin siya ng mga saserdo- 
te. Gayunman, ang isa na pumatay ng isang ibis 
o isang lawin, sinasadya man o hindi, ay pinapatay, 
kadalasa'y ng nagngangalit na mga mang-uumog. 
Kapag namatay ang isang pusa, ang lahat ng nasa 
sambahayan ay nag-aahit ng kanilang mga kilay, 
samantalang kapag aso ang namatay, inaahitan nila 
ang kanilang buong katawan. Ang sagradong mga 
hayop ay ginagawang momya at binibigyan ng 
mararangyang libing. Kabilang sa natuklasang mga 


609 


hayop na ginawang momya ang toro, pusa, buwaya, 
at halkon. 

Inilalarawan ng mitolohikal na mga ulat ang mga 
bathala ng Ehipto bilang may mga kahinaan at di- 
kasakdalan ng tao. Sinasabing sila'y nababagabag at 
natatakot at paulit-ulit na nalalagay sa panganib. 
Ang diyos na si Osiris ay pinatay. Si Horus naman, 
noong bata pa, ay sinasabing nakaranas ng mga ki- 
rot sa loob ng katawan, sakit ng ulo, at disintirya at 
namatay dahil sa tibo ng alakdan, ngunit pagkata- 
pos ay sinasabing muling nabuhay. Pinaniniwala- 
ang si Isis ay nagkaroon ng nana sa suso. Itinuturo 
na nang tumanda na ang diyos-araw na si Ra, naba- 
wasan ang kaniyang lakas at may tumutulong la- 
way mula sa kaniyang bibig. Nanganib ang kaniya 
mismong buhay nang matuklaw siya ng isang ser- 
piyente na nilikha ni Isis sa pamamagitan ng mahi- 
ka, bagaman gumaling siya dahil sa mahikang mga 
salita ni Isis. Si Sekhmet, isang diyosa na kumakata- 
wan sa mapamuksang puwersa ng araw, ay inilala- 
rawan bilang uhaw sa dugo. Lubha siyang nasisi- 
yahang pumatay ng mga tao anupat sinasabing 
ikinabahala ni Ra ang kinabukasan ng lahi ng tao. 
Upang mailigtas ni Ra ang sangkatauhan mula sa 
pagkalipol, 7,000 banga na may pinaghalong serbe- 
sa at katas ng granada ang ikinalat niya sa lugar ng 
pagbabaka. Palibhasa'y napagkamalan ni Sekhmet 
na iyon ay dugo ng tao, buong-kasabikan niyang 
ininom iyon hanggang sa malango siya nang husto 
anupat hindi na niya naipagpatuloy ang pagpatay. 
Sinasabing nilasing ni Nephthys ang kaniyang kapa- 
tid na lalaki na si Osiris, na asawa ng kaniyang ka- 
patid na babae na si Isis, at pagkatapos ay sinipi- 
ngan niya ito. Ang mga diyos-araw na sina Tem at 
Horus ay inilalarawan bilang mga nagsasagawa ng 
masturbasyon. 

Kapansin-pansin na nang atasan ni Paraon si 
Jose bilang pangalawang tagapamahala sa lupain ng 
Ehipto, si Jose ay naging mas mataas kaysa sa mga 
mananamba ng huwad na mga diyos ng Ehipto. 
--Gen 41:37-44. 

Ang Sampung Salot. Sa pamamagitan ng mga 
salot na pinasapit niya sa mga Ehipsiyo, hiniya ni 
Jehova ang kanilang mga diyos at nilapatan niya 
ang mga ito ng kahatulan. (Exo 12:12, Bil 33:4, MGA 
LARAWAN, Tomo 2, p. 530) Ang unang salot, nang 
gawing dugo ang Nilo at ang lahat ng tubig ng 
Ehipto, ay nagdulot ng kadustaan sa diyos-Nilo na si 
Hapi. Ang pagkamatay ng mga isda sa Nilo ay isa 
ring dagok sa relihiyon ng Ehipto, sapagkat ang 
ilang uri ng isda ay aktuwal na sinasamba at gina- 
gawa pa ngang momya. (Exo 7:19-21) Ang palaka, 
na itinuturing na isang sagisag ng pag-aanak at ku- 
makatawan sa konsepto ng mga Ehipsiyo hinggil sa 
pagkabuhay-muli, ay itinuturing na sagrado para sa 


DIYOS AT DIYOSA, MGA 


diyosang-palaka na si Heqt. Kaya naman nagdulot 
ng kadustaan sa diyosang ito ang salot ng mga pa- 
laka. (Exo 8:5-14) Dahil sa ikatlong salot, kinilala ng 
mga mahikong saserdote ang kanilang pagkatalo 
nang hindi nila magawang mga niknik ang alabok 
sa pamamagitan ng kanilang mga lihim na sining. 
(Exo 8: 16-19) Kinikilalang ang diyos na si Thoth ang 
umimbento ng mahika o mga lihim na sining, ngu- 
nit hindi natulungan kahit ng diyos na ito ang mga 
mahikong saserdote upang matularan nila ang ikat- 
long salot. 

Mula sa ikaapat na salot, malinaw na nakita ang 
harang sa pagitan ng mga Ehipsiyo at ng mga ma- 
nanamba ng tunay na Diyos. Samantalang sinasala- 
kay ng mga kulupon ng langaw na nangangagat 
ang mga tahanan ng mga Ehipsiyo, ang mga Israe- 
lita sa lupain ng Gosen ay hindi naapektuhan nito. 
(Exo 8:23, 24) Ang sumunod na dagok, ang salot sa 
mga alagang hayop, ay nagdulot ng kahihiyan sa 
mga bathalang gaya ng diyosang-baka na si Hathor, 
ng bathalang si Apis, at ng diyosang-kalangitan na 
si Nut, na ipinapalagay na isang baka na sa tiyan 
nito nakadikit ang mga bituin. (Exo 9:1-6) Ang sa- 
lot ng mga bukol naman ay nagdulot ng kadustaan 
sa mga diyos at mga diyosa na itinuturing na may 
mga kakayahang magpagaling, gaya nina Thoth, 
Isis, at Ptah. (Exo 9:8-11) Ang matinding bagyo ng 
graniso ay nagdulot ng kahihiyan sa mga diyos na 
itinuturing na may kontrol sa mga elemento ng ka- 
likasan; halimbawa, si Reshpu, na waring pinanini- 
walaang kumokontrol sa kidlat, at si Thoth, na sina- 
sabing may kapangyarihan sa ulan at kulog. (Exo 
9:22-26) Ang salot ng balang ay nangahulugan ng 
pagkatalo ng mga diyos na ipinapalagay na guma- 
garantiya ng saganang ani, anupat ang isa sa mga 
ito ay ang diyos ng pag-aanak na si Min, na itinutu- 
ring na tagapagsanggalang ng mga pananim. (Exo 
10:12-15) Kabilang sa mga bathalang nadusta dahil 
sa salot ng kadiliman ay ang mga diyos-araw, gaya 
nina Ra at Horus, gayundin si Thoth na diyos ng bu- 
wan na pinaniniwalaang tagapag-organisa ng araw, 
buwan, at mga bituin.---Exo 10:21-23. 

Ang pagkamatay ng mga panganay ang nagdulot 
ng pinakamatinding kahihiyan sa mga diyos at mga 
diyosa ng Ehipto. (Exo 12:12) Ang totoo, tinutukoy 
ng mga tagapamahala ng Ehipto ang kanilang sari- 
li bilang mga diyos, mga anak ni Ra, o Amon-Ra. Si- 
nasabing si Ra, o Amon-Ra, ay nakikipagtalik sa 
reyna. Kaya naman ang anak na isinisilang nito ay 
itinuturing na isang diyos na nagkatawang-tao at 
iniaalay kay Ra, o Amon-Ra, sa kaniyang templo. 
Dahil dito, ang kamatayan ng panganay ni Paraon, 
sa diwa, ay nangahulugan ng pagkamatay ng isang 
diyos. (Exo 12:29) Ito mismo ay isa nang matinding 
dagok sa relihiyon ng Ehipto, at nakita ang ganap na 
pagkainutil ng lahat ng mga bathala nang hindi nila 


DIYOS AT DIYOSA, MGA 


nailigtas ang mga panganay ng mga Ehipsiyo mula 
sa kamatayan.-- Tingnan ang Amon Blg. 4. 

Mga Bathala ng Canaan. Ipinakikita ng di- 
Biblikal na mga mapagkukunan ng impormasyon 
na ang diyos na si El ang itinuturing ng mga Cana- 
anita bilang ang maylalang at soberano. Bagaman 
waring hindi nakikialam si El sa mga nangyayari sa 
lupa, paulit-ulit na ipinakikitang nilalapitan siya ng 
ibang mga bathala taglay ang kanilang mga kahili- 
ngan. Inilalarawan si El bilang isang mapaghimag- 
sik na anak na nag-alis sa sarili niyang ama sa trono 
at kumapon dito, at gayundin bilang isang marahas 
na maniniil, isang mamamaslang, at isang manga- 
ngalunya. Sa mga teksto ng Ras Shamra, si El ay ti- 
nutukoy bilang “amang toro” at inilalarawan na may 
buhok at balbas na ubanin. Ang kaniyang asawa ay 
si Asera, na tinutukoy bilang ang ninunong babae 
ng mga diyos, samantalang kinikilala naman si El 
bilang ang ninunong lalaki ng mga diyos. 

Gayunman, ang pinakaprominente sa mga diyos 
ng Canaan ay ang diyos ng pag-aanak na si Baal, 
isang bathala ng kalangitan at ng ulan at bagyo. 
(Huk 2:12, 13) Sa mga teksto ng Ras Shamra, si Baal 
ay kadalasang tinatawag na anak ni Dagon, baga- 
man binabanggit din na si El ay kaniyang ama. Ipi- 
nakikitang tinutukoy ni Anath na kapatid na babae 
ni Baal si El bilang kaniyang ama at tinatawag na- 
man siya ni El bilang kaniyang anak na babae. Sa- 
makatuwid, malamang na si Baal ay itinuturing 
na anak ni El, bagaman maaaring minamalas din 
siya bilang apo ni El. Sa mitolohikal na mga ulat, si 
Baal ay inilalarawang dumaluhong at nanaig kay 
Yamm, ang diyos na namamahala sa katubigan at 
waring ang paborito o pinakamamahal na anak ni 
El. Ngunit napatay si Baal sa pakikipaglaban niya 
kay Mot, na itinuturing na isang anak ni El at diyos 
ng kamatayan at pagkatigang. Kaya naman tulad 
ng Babilonya, ang Canaan ay mayroon ding diyos 
na dumanas ng marahas na kamatayan at nang 
maglaon ay muling nabuhay.--Tingnan ang BAAL 
Blg. 4. 

Sina Anat, Asera, at Astoret ang pangunahing 
mga diyosa na binabanggit sa mga teksto ng Ras 
Shamra. Gayunman, waring may maraming pagka- 
katulad ang mga papel ng mga diyosang ito. Sa Sir- 
ya, kung saan natagpuan ang mga teksto ng Ras 
Shamra, maaaring si Anat ay itinuturing na asawa 
ni Baal, sapagkat bagaman paulit-ulit siyang tinutu- 
koy na “dalaga,” ipinakikitang nakikipagtalik siya 
kay Baal. Gayunman, kung tungkol kay Baal, ang 
binabanggit lamang ng rekord ng Kasulatan ay si 
Astoret at ang sagradong poste, o Asera. Kaya na- 
man, maaaring may mga pagkakataon na si Asera 
at gayundin si Astoret ay itinuring na mga asawa ni 
Baal.--Huk 2:13, 3:7: 10:6, 1Sa 7:4: 12:10, 1Ha 18:19, 


610 


tingnan ang ASTORET, SAGRADONG HALIGI, SAGRADONG 
POSTE. 

Ang mga pagbanggit kay Anat sa mga teksto ng 
Ras Shamra ay nagpapahiwatig ng mahalay na kon- 
septo ng mga Canaanita hinggil sa mga bathala 
anupat walang alinlangang kagaya rin ito ng kon- 
septo ng mga Siryano. Si Anat ay inilalarawan bi- 
lang ang pinakamaganda sa mga kapatid na babae 
ni Baal ngunit napakatinding magalit. Sinasabing 
nagbanta siyang dudurugin niya ang bungo ng ka- 
niyang amang si El at padadanakin niya ang dugo 
sa ubaning buhok nito at ang lumapot na dugo sa 
ubaning balbas nito kung hindi nito susundin ang 
kaniyang mga kagustuhan. Noong isang pagkakata- 
on naman, si Anat ay inilalarawang pumapatay 
nang walang taros. Isinabit niya sa kaniyang likod 
ang mga ulo, at ang mga kamay naman sa kaniyang 
pamigkis, at nagtampisaw siya sa hanggang-tuhod 
na dugo ng magigiting at sa hanggang-balakang na 
lumapot na dugo ng mga ito. Ang kaluguran niya sa 
gayong pagbububo ng dugo ay mababanaag sa 
mga salitang: “Ang kaniyang atay ay nag-uumapaw 
sa pagtawa, ang kaniyang puso ay lipos ng ka- 
galakan.”--Ancient Near Eastern Texts, inedit ni 
J. Pritchard, 1974, p. 136, 137, 142, 152. 

Idiniriin ng labis-labis na kabuktutan at kahala- 
yan ng pagsamba ng mga Canaanita na makataru- 
ngan lamang na ipinag-utos ng Diyos na puksain 
ang mga tumatahan sa lupain. (Lev 18, Deu 9:3, 4) 
Gayunman, dahil hindi lubusang isinagawa ng mga 
Israelita ang utos na iyon ng Diyos, nang maglaon 
ay nasilo sila sa tiwaling mga gawain na kaugnay ng 
pagsamba sa mga diyos ng Canaan.--Aw 106:34- 
43; tingnan din ang CANAAN, CANAANITA Blg. 2. 

Mga Bathala ng Medo-Persia. [Lumilitaw na 
ang mga hari ng Imperyo ng Medo-Persia ay mga 
Zoroastriano. Bagaman hindi mapatutunayan o ma- 
pabubulaanan kung nanghawakan si Cirong Daki- 
la sa mga turo ni Zoroaster, mula noong panahon ni 
Dario I ay paulit-ulit na binabanggit si Ahura Maz- 
da, na pangunahing bathala ng Zoroastrianismo, sa 
mga inskripsiyon ng mga monarka. Tinukoy ni Da- 
rio I si Ahura Mazda bilang ang maylalang ng la- 
ngit, lupa, at tao, at itinuring niya na ang diyos 
na ito ang nagkaloob sa kaniya ng karunungan, pi- 
sikal na kadalubhasaan, at ng kaharian. 

Ang isang pagkakakilanlang turo ng Zoroastri- 
anismo ay ang dualismo, samakatuwid nga, ang 
paniniwala sa dalawang magkaibang diyos, isang 
mabuti at isang masama. Si Ahura Mazda ay itinu- 
turing bilang ang maylalang ng lahat ng mabubu- 
ting bagay, samantalang si Angra Mainyu naman 
ay itinuturing bilang ang maylalang ng lahat ng ba- 
gay na masama. Ipinapalagay na ang huling na- 
banggit ay nakapagpapasapit ng lindol, bagyo, sakit, 


611 


at kamatayan, at lumilikha ng kaligaligan at digma- 
an. Pinaniniwalaang may mas mabababang espiritu 
na tumutulong sa dalawang diyos na ito sa pagsasa- 
gawa nila ng kani-kanilang gawain. 

Ang sagisag ng diyos na si Ahura Mazda ay kaha- 
wig na kahawig niyaong kay Asur ng Asirya, sama- 
katuwid nga, isang may-pakpak na bilog, na kung 
minsan ay may isang balbasing lalaki sa ibabaw at 
may buntot ng ibon sa ilalim. 

Si Ahura Mazda ay maaaring naging bahagi ng 
isang tatluhang diyos. Ipinahihiwatig ito ng pag- 
hiling ni Artajerjes Mnemon ng proteksiyon nina 
Ahura Mazda, Anahita (isang diyosa ng tubig at ng 
pag-aanak), at Mithra (isang diyos ng liwanag), at 
ng pagkilala niya na muli niyang naitayo ang Bul- 
wagan ng mga Haligi sa Susa dahil sa kaganda- 
hang-loob ng tatlong bathalang ito. 

Iniuugnay ng ilang iskolar si Anahita kay Ishtar 
ng Babilonya. Ganito ang sinabi ni E. O. James sa 
kaniyang aklat na The Cult of the Mother-Goddess 
(1959, p. 94): “Sinamba siya bilang “ang Dakilang Di- 
yosa na ang pangalan ay Ginang”, ang ʻisa na pi- 
nakamakapangyarihan-sa-lahat at imakulada”, na 
nagpapadalisay 'sa binhi ng mga lalaki at sa bahay- 
bata at gatas ng mga babae. . . . Siya, sa katunayan, 
ang katumbas sa Iran ni Anat ng Sirya, ni Inanna- 
Ishtar ng Babilonya, ng Hiteong diyosa ng Comana, 
at ni Aphrodite ng Gresya.” 

Ayon sa Griegong istoryador na si Herodotus 
(I, 131), sinamba rin ng mga Persiano ang mga ele- 
mento ng kalikasan at ang mga bagay sa kalangi- 
tan. Sumulat siya: “Tungkol sa mga pamamaraan ng 
mga Persiano, ganito ang alam ko sa mga iyon. Hin- 
di nila kaugaliang gumawa at magtayo ng mga es- 
tatuwa at mga templo at mga altar, kundi yaong 
mga gumagawa ng mga iyon ay itinuturing nilang 
mangmang, sa palagay ko, sapagkat hindi sila nani- 
niwala na ang mga diyos, gaya ng paniniwala ng 
mga Griego, ay kawangis ng mga tao, ngunit ang 
buong balantok ng langit ay tinatawag nilang Zeus, 
at naghahandog sila sa kaniya ng hain sa pinakama- 
tataas na taluktok ng mga bundok, naghahain din 
sila sa araw at buwan at lupa at apoy at tubig at ha- 
ngin. Mula't sapol ay sa mga diyos na ito lamang 
sila naghahain, natutuhan nila nang dakong huli, 
na maghain sa ‘makalangit’ na si Aphrodite, mula sa 
mga Asiryano at mga Arabe. Tinatawag siya ng 
mga Asiryano bilang Mylitta, ng mga Arabe bilang 
Alilat, at ng mga Persiano bilang Mitra.” 

Ang Zend-Avesta, ang sagradong mga akdang 
Zoroastriano, ay aktuwal na kababasahan ng mga 
dasal sa apoy, sa tubig, at sa mga planeta, gayun- 
din sa liwanag ng araw, buwan, at mga bituin. 
Tinutukoy pa nga ang apoy bilang anak ni Ahura 
Mazda. 


DIYOS AT DIYOSA, MGA 


Bagaman si Haring Ciro ay maaaring isang Zoro- 
astriano, binanggit ang kaniyang pangalan sa hula 
ng Bibliya bilang ang inatasan ni Jehova na mag- 
pabagsak sa Babilonya at magpalaya sa mga Ju- 
diong bihag. (Isa 44:26-45:7: ihambing ang Kaw 
21:1.) Pagkatapos na mawasak ang Babilonya noong 
539 B.C.E., ang mga Israelita ay sumailalim sa kon- 
trol ng Zoroastrianong mga Medo-Persiano. 

Mga Bathala ng Gresya. Isinisiwalat ng pag- 
susuri sa mga diyos at mga diyosa ng sinaunang 
Gresya na ang relihiyon ng mga Griego ay may ba- 
kas ng impluwensiyang Babilonyo. Ganito ang ob- 
serbasyon ni Propesor George Rawlinson ng Oxford 
University: “Ang kapuna-punang pagkakatulad ng 
sistemang Caldeo sa Klasikal na Mitolohiya ay wa- 
ring dapat pag-ukulan ng partikular na atensiyon. 
Ang pagkakatulad na ito ay napakalawak, at sa ilang 
aspekto ay napakalapit, upang ipalagay na nagkata- 
on lamang ang mga ito. Sa mga kalipunan ng mga 
diyos ng Gresya at Roma, at ng Caldea, ay mapa- 
pansin ang magkakatulad na pangkalahatang pag- 
kakapangkat-pangkat, madalas na makikita sa mga 
iyon ang magkakatulad na pagkakasunud-sunod sa 
talaangkanan, at sa ilang kaso, maging ang pamil- 
yar na mga pangalan at mga titulo ng klasikal na 
mga diyos ay kapansin-pansing mailalarawan at 
maipaliliwanag batay sa mga Caldeong pinagmulan. 
Halos nakatitiyak tayo na, sa paanuman, nagkaro- 
on ng pagtatalastasan hinggil sa mga paniniwala 
--pagtatawid ng mga ito noong sinaunang mga pa- 
nahon, mula sa mga baybayin ng Gulpo ng Persia 
hanggang sa mga lupaing karatig ng Mediteraneo, 
tungkol sa mitolohikal na mga konsepto at mga ide- 
ya.” The Seven Great Monarchies of the Ancient 
Eastern World, 1885, Tomo I, p. 71, 72. 

Ang kapahayagan ng Diyos may kinalaman sa 
binhing ipinangako ay posibleng pinilipit sa mitolo- 
hikal na mga ulat na naglalahad ng pagpatay ng 
diyos na si Apolo sa serpiyenteng si Python at sa 
pagsakal ng sanggol na si Hercules (anak ni Zeus at 
ng isang makalupang babae, si Alcmene) sa dala- 
wang serpiyente. Muling lumilitaw ang pamilyar na 
tema tungkol sa isang diyos na namatay at pagkata- 
pos ay muling nabuhay. Taun-taon, ginugunita ang 
marahas na kamatayan ni Adonis at ang kaniyang 
muling pagkabuhay, karaniwan nang ang mga ba- 
bae ang tumatangis sa kaniyang kamatayan anupat 
nagdadala sila ng mga imahen ng kaniyang kata- 
wan na parang sa prusisyon ng libing at sa kalau- 
nan ay inihahagis nila ang mga iyon sa dagat o sa 
mga bukal. Ang isa pang bathala na ang marahas 
na kamatayan at muling pagkabuhay ay ipinagdiri- 
wang noon ng mga Griego ay si Dionysus, o Bac- 
chus, tulad ni Adonis, iniuugnay rin siya kay Tamuz 
ng Babilonya. 


DIYOS AT DIYOSA, MGA 


Inilalarawan ng mitolohikal na mga ulat ang mga 
diyos at mga diyosa ng mga Griego bilang katulad 
na katulad ng mga lalaki at babae. Bagaman ipina- 
palagay na sila'y di-hamak na mas malalaki, mas 
magaganda, at mas malalakas kaysa sa mga tao, 
inilalarawan na ang kanilang mga katawan ay kata- 
wan ng mga tao. Yamang ang dumadaloy diumano 
sa kanilang mga ugat ay “ichor,” sa halip na dugo, 
inaakalang hindi napipinsala ang mga katawan ng 
mga bathala. Gayunpaman, pinaniniwalaan na ma- 
aari silang dulutan ng mga tao ng makikirot na su- 
gat sa pamamagitan ng mga sandata ng mga ito. 
Ngunit sinasabing ang mga sugat nila ay gumaga- 
ling din at na ang mga diyos ay hindi tumatanda. 

Sa kalakhang bahagi, inilalarawan na ang mga 
bathala ng mga Griego ay napakaimoral at may 
mga kahinaan ng tao. Sila'y nag-aaway-away, nag- 
lalaban-laban, at nagsasabuwatan pa nga laban sa 
isa't isa. Sinasabing inalis ni Zeus, na kataas-taa- 
sang diyos ng mga Griego, ang kaniya mismong 
ama na si Cronus mula sa trono. Bago nito, pinatal- 
sik din ni Cronus ang kaniyang amang si Ura- 
nus mula sa posisyon at kinapon pa nga niya ito. 
Sina Uranus at Cronus ay kapuwa inilalarawan bi- 
lang malulupit na ama. Kaagad na ikinubli ni Ura- 
nus sa ilalim ng lupa ang mga supling na isini- 
lang sa kaniya ng asawa niyang si Gaea, anupat 
hindi man lamang niya sila hinayaang makakita 
ng liwanag. Sa kabilang dako, nilamon naman ni 
Cronus ang mga anak na isinilang sa kaniya ni 
Rhea. Kabilang sa karima-rimarim na mga gawa- 
in na sinasabing ginagawa ng mga bathala ang 
pangangalunya, pakikiapid, insesto, panggagahasa, 
pagsisinungaling, pagnanakaw, paglalasing, at pag- 
paslang. Yaong mga di-kinalulugdan ng isang diyos 
o diyosa ay inilalarawang pinarurusahan sa napaka- 
lupit na paraan. Halimbawa, ang satyr na si Mar- 
syas, na humamon sa diyos na si Apolo sa isang pa- 
ligsahan sa pagtugtog, ay itinali nito sa isang puno 
at binalatan nang buhay. Sinasabing ang manga- 
ngasong si Actaeon ay ginawang isang usa ng diyo- 
sang si Artemis at pagkatapos ay ipinalapa siya nito 
sa sarili niyang mga aso, anupat ito'y dahil nakita 
niya ang kahubaran ng diyosa. 

Sabihin pa, inaangkin ng ilan na ang mitolohikal 
na mga ulat na ito ay guniguni lamang ng mga ma- 
kata. Ngunit tungkol dito, si Augustine na nabuhay 
noong ikalimang siglo C.E. ay sumulat: “Sapagkat 
bagaman sinasabi bilang pagtatanggol sa kanila, na 
ang mga kuwentong ito tungkol sa kanilang mga 
diyos ay hindi totoo, kundi mga imbento lamang ng 
mga makata, at bulaang mga kathang-isip, bakit 
dahil doo'y lalo itong nagiging kasuklam-suklam, 
kung iginagalang mo ang kadalisayan ng iyong re- 
lihiyon: at kung binibigyang-pansin mo ang mapa- 
minsalang hangarin ng diyablo, ano pa nga bang 


612 


katusuhan ang mas mapandaya o mas mapanlin- 
lang kaysa rito? Sapagkat kapag isang matapat at 
karapat-dapat na tagapamahala ng isang bansa ang 
sinisiraang-puri, hindi ba't lalo na ngang balakyot at 
di-mapatatawad ang paninirang-puri, yamang ang 
buhay ng partidong iyon na sinisiraang-puri ay mas 
malinis at mas mabuti anupat walang anumang ba- 
hid ng gayong bagay?” (The City of God, Aklat II, 
kab IX) Gayunman, ipinahihiwatig ng popularidad 
ng mga ulat ng mga makata gaya ng isinasadula 
sa entabladong Griego na ang mga iyon ay hindi 
itinuturing ng karamihan bilang paninirang-puri, 
kundi sinasang-ayunan pa nga nila ang mga iyon. 
Ipinagmatuwid ng pagiging imoral ng mga diyos 
ang masasamang gawa ng tao, at pabor naman 
dito ang taong-bayan.--Tingnan ang GRESYA, MGA 
GRIEGO (Relihiyong Griego). 

Sa kaniyang ministeryo, nakatagpo ng apostol na 
si Pablo ang mga mananamba ng Griegong mga 
diyos na sina Zeus at Hermes. (Gaw 14:12, 13) Ipi- 
nakita ng mga taga-Atenas ang pagkatakot nila sa 
mga bathala sa pamamagitan ng pagtatayo ng ma- 
raming templo at altar. (Gaw 17:22-29) Nakaapekto 
pa nga sa kongregasyong Kristiyano sa Corinto ang 
talamak na imoralidad sa sekso na bahagi ng pag- 
samba ng mga Griego, anupat kinailangang sawa- 
yin ng apostol na si Pablo ang kongregasyong iyon. 
--1Co kab 5. 

Mga Bathala ng Roma. Ang relihiyon ng mga 
Romano ay lubhang naimpluwensiyahan ng mga 
Etruscano, isang grupo ng mga tao na karaniwang 
ipinapalagay na nagmula sa Asia Minor. Tiyakang 
iniuugnay ng gawaing panghuhula ang relihiyon ng 
mga Etruscano sa relihiyon ng mga Babilonyo. Ha- 
limbawa, ang mga wangis ng mga atay na luwad na 
ginagamit sa panghuhula na natagpuan sa Mesopo- 
tamia ay kahawig ng bronseng wangis ng atay 
na natagpuan sa Piacenza sa rehiyon ng Emilia- 
Romagna, Italya. Kaya nang tanggapin ng mga Ro- 
mano ang mga bathalang Etruscano, sa diwa ay na- 
impluwensiyahan sila ng mga Babilonyo. (Tingnan 
ang ASTROLOGO.) Ang tatluhang diyos ng mga Ro- 
mano na binubuo nina Jupiter (ang kataas-taasang 
diyos, isang diyos ng kalangitan at liwanag), Juno 
(ang asawa ni Jupiter at itinuturing na namamaha- 
la sa mga bagay na may kinalaman sa mga babae), 
at Minerva (isang diyosa na namamahala sa lahat 
ng gawaing-kamay) ay katumbas nina Tinia, Uni, at 
Menrva ng mga Etruscano. 

Sa paglipas ng panahon, ang prominenteng mga 
diyos ng mga Griego ay naging bahagi ng kalipunan 
ng mga diyos ng mga Romano, bagaman nakilala 
ang mga ito sa ibang mga pangalan. Tinanggap din 
ng mga Romano ang mga bathala ng iba pang mga 
lupain, kabilang na rito si Mithras ng Persia (na ang 


613 


kaarawan ay ipinagdiriwang tuwing Disyembre 25) 
at ang diyosa ng pag-aanak ng Frigia na si Cybele at 
si Isis ng Ehipto, na kapuwa iniuugnay kay Ishtar ng 
Babilonya. Gayundin, mismong ang mga Roma- 
nong emperador ay ginawang mga diyos. 

Si Saturn ay sinamba dahil sa pagpapasapit ng 
isang ginintuang panahon sa Roma. Ang Saturnalia, 
na noong una'y isang-araw na kapistahan bilang 
parangal sa kaniya, ay pinahaba nang dakong huli 
upang maging pitong-araw na pagdiriwang sa hu- 
ling kalahatian ng Disyembre. Kalakip sa okasyong 
iyon ang walang-taros na pagsasaya. May pagpapa- 
litan ng mga regalo, gaya ng mga prutas na yari sa 
pagkit at ng mga kandila, at mga manikang luwad 
ang partikular na ibinibigay sa mga bata. Sa pana- 
hon ng kapistahan, walang sinuman ang nilalapatan 
ng kaparusahan. Sarado ang mga paaralan at mga 
korte, kahit ang pagdidigmaan ay itinitigil. Ang 
mga alipin ay nakikipagpalitan ng posisyon sa kani- 
kanilang panginoon at pinahihintulutan silang sabi- 
hin ang anumang gusto nilang sabihin nang hindi 
nag-aalalang parurusahan sila. 

Ang unang mga Kristiyano ay tumangging maki- 
bahagi sa pagsamba ng mga Romano, partikular na 
sa pagsamba sa emperador, na naging dahilan na- 
man upang maging mga tudlaan sila ng matinding 
pag-uusig. Hindi sila natinag sa kanilang paninindi- 
gan na “sundin ang Diyos bilang tagapamahala sa 
halip na mga tao,” anupat tumanggi silang ibigay sa 
mga tagapamahalang Romano ang pagsambang na- 
uukol sa Diyos.---Gaw 5:29: Mar 12:17: tingnan ang 
Roma (Relihiyon). 

Ang Kaibahan ng mga Diyos ng mga Bansa 
at ni Jehova. Sa ngayon, ang marami sa mga 
diyos na binabanggit sa Bibliya ay mga pangalan na 
lamang. Bagaman sa ilang pagkakataon ay inihain 
pa nga sa kanila ng kanilang mga mananamba ang 
mismong mga anak ng mga ito, hindi nailigtas ng 
huwad na mga diyos yaong mga umasa sa kanilang 
tulong sa panahon ng kagipitan. (2Ha 17:31) Kaya 
naman sa harap ng mga tagumpay niya sa militar, 
ang hari ng Asirya, sa pamamagitan ng kaniyang 
tagapagsalita na si Rabsases, ay naghambog: “Sa pa- 
anuman ba ay nailigtas ng mga diyos ng mga ban- 
sa ang kani-kaniyang lupain mula sa kamay ng hari 
ng Asirya? Nasaan ang mga diyos ng Hamat at ng 
Arpad? Nasaan ang mga diyos ng Separvaim, Hena 
at Iva? Nailigtas ba nila ang Samaria mula sa aking 
kamay? Sino sa lahat ng mga diyos ng mga lupain 
ang nakapagligtas ng kanilang lupain mula sa aking 
kamay, anupat maililigtas ni Jehova ang Jerusalem 
mula sa aking kamay?” (2Ha 18:28, 31-35) Ngunit 
di-tulad ng mga diyos na iyon, hindi binigo ni Jeho- 
va ang kaniyang bayan. Sa isang gabi ay pumatay 
ang anghel ni Jehova ng 185,000 sa kampo ng mga 


DIYOS NG SUWERTE, DIYOS NG TADHANA 


Asiryano. Dahil sa kahihiyan, ang mapagmapuring 
Asiryanong monarka na si Senakerib ay bumalik sa 
Nineve, anupat nang maglaon ay pinaslang siya ng 
dalawa sa kaniyang mga anak sa templo ng ka- 
niyang diyos na si Nisroc. (2Ha 19:17-19, 35-37) 
Tunay nga, “ang lahat ng diyos ng mga bayan 
ay walang-silbing mga diyos, ngunit kung tungkol 
kay Jehova, ginawa niya ang mismong langit.”---Aw 
96:5. 

Hindi lamang ang huwad na mga diyos ang nag- 
tataglay ng mga katangian ng mga taong gumawa 
sa kanila, ang mga tao rin ay nagiging katulad na 
katulad ng mga diyos na sinasamba nila. Bilang 
paglalarawan: Si Haring Manases ng Juda ay nagpa- 
kita ng debosyon sa huwad na mga diyos, anupat pi- 
naraan pa nga niya sa apoy ang kaniyang anak. 
Ngunit ang masigasig na pagtataguyod ni Manases 
ng huwad na pagsamba ay hindi nakatulong upang 
siya'y maging isang mabuting hari. Sa halip, siya'y 
naging tulad ng uhaw-sa-dugong mga bathala na 
sinamba niya, anupat nagbubo ng dugong walang- 
sala na lubhang pagkarami-rami. (2Ha 21:1-6, 16) 
Kabaligtaran naman nito, ang mga mananamba ng 
tunay na Diyos ay nagsisikap na maging mga taga- 
tulad ng kanilang Sakdal na Maylikha, anupat nag- 
papamalas ng mga bunga ng kaniyang espiritu: 
pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, mahabang pagti- 
tiis, kabaitan, kabutihan, pananampalataya, kahina- 
hunan, at pagpipigil sa sarili.-.-Efe 5:1: Gal 5:22, 23. 


DIYOS NG SUWERTE, DIYOS NG TAD- 
HANA. Noong panahon ni Isaias, ang mga 
apostatang Judio ay nasangkot sa pagsamba sa 
“diyos ng Suwerte” (sa Heb., gadh) at sa “diyos ng 
Tadhana” (sa Heb., meni'). Ang mga mananamba 
ng mga bathalang ito ay naghahanda ng mesa na 
may pagkain at inumin sa harap ng mga diyos na 
ito. Sinabi ni Jehova sa mga mananambang iyon 
na itatalaga niya silang mamatay sa pamamagitan 
ng tabak.--Isa 65:11, 12. 

Ang mga Asiryano at mga Babilonyo ay malimit 
maghanda ng pagkain at inumin para sa kanilang 
mga diyos. Ang mga taga-Haran naman ay guma- 
gawa ng mga panata at umaasang tatanggapin ng 
“Panginoon ng Suwerte” ang mga iyon. Sa komento 
ni Jerome sa Isaias 65:11, isinulat niya na “sa lahat 
ng lunsod, at lalo na sa Ehipto at Alejandria, may 
isang sinaunang idolatrosong kaugalian, na tuwing 
huling araw ng huling buwan ng kanilang taon ay 
naghahanda sila ng mesang puno ng iba't ibang uri 
ng pagkain, at ng isang kopa na hinaluan ng mata- 
mis na alak, upang tiyakin ang suwerte para sa pa- 
giging mabunga ng nagdaan o ng darating na taon.” 
- Corpus Christianorum, Series Latina, LXXIII A, 
S. Hieronymi presbyteri opera, Pars 1, 2A, Turn- 
hout, Belgium, 1963, p. 754. 


DIZAHAB 


DIZAHAB [posible, Dako ng Ginto]. Isang lu- 
gar, na nasa S ng Ilog Jordan, na binanggit kasama 
ng iba pa bilang pantulong upang matukoy ang 
dako kung saan binigkas ni Moises ang kaniyang 
huling pahayag. Hindi alam ang eksaktong lokasyon 
nito sa ngayon.--Deu 1:1. 


DODAI. 


DODANIM. Lumilitaw sa Genesis 10:4 ang pa- 
ngalang ito bilang ang ikaapat na nakatalang anak 
ni Javan. “Rodanim” naman ang mababasa sa Grie- 
gong Septuagint at Samaritanong Pentateuch. “Ro- 
danim” din ang matatagpuan sa Hebreong tekstong 
Masoretiko sa 1 Cronica 1:7, bagaman sa maraming 
manuskritong Hebreo, gayundin sa Syriac na Pe- 
shitta at Latin na Vulgate ay “Dodanim” ang maba- 
basa.---Tingnan ang RODANIM. 


DODAVAHU [posible Minamahal ni Jehova]. 
Isang lalaking taga-Maresha na ang anak na si 
Eliezer ay humula ng kasakunaan para sa mga bar- 
ko ni Jehosapat na ginawa nang ito'y makisosyo sa 
balakyot na si Haring Ahazias ng Israel.--2Cr 20: 
36, 37. 


DODO [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “minamahal”. 

1. Isang ninuno, malamang na lolo, ni Hukom 
Tola na mula sa tribo ni Isacar.--Huk 10:1. 

2. Isang inapo ni Benjamin sa pamamagitan ni 
Ahohi. Ang anak ni Dodo na si Eleazar ay isa sa tat- 
long makapangyarihang lalaki ni David. (2Sa 23:9, 
1Cr 11:12) Si Dodai (isa pang anyo ng Dodo) ay nag- 
lingkod, marahil ay sa pamamagitan ng kaniyang 
anak na si Eleazar, bilang pinuno ng pangkat ng 
hukbo para sa ikalawang buwan.--1Cr 27:4. 

3. Isang taong nakatira sa Betlehem na ang anak 
na si Elhanan ay isa sa makapangyarihang mga la- 
laki ni David.---2Sa 23:24, 1Cr 11:26. 


DOEG [posible, Balisa: Natatakot]. Isang Edomi- 
ta na naglingkod bilang pangunahing pastol ni Ha- 
ring Saul, isang mabigat na posisyon ng panganga- 
siwa. (1Sa 21:7: 22:9) Maliwanag na si Doeg ay 
isang proselita. Sa dahilang siya'y “pinigilan sa ha- 
rap ni Jehova” sa Nob, posibleng dahil sa isang pa- 
nata, isang uri ng karumihan, o kaya'y may ketong 
siya, nasaksihan ni Doeg na ibinigay ng mataas na 
saserdoteng si Ahimelec kay David ang tinapay na 
pantanghal at ang tabak ni Goliat. Sa kalaunan, 
nang sabihin ni Saul sa kaniyang mga lingkod na 
sa tingin niya'y nagsasabuwatan sila laban sa kani- 
ya, isiniwalat ni Doeg kung ano ang nakita niya sa 
Nob. Nang maipatawag ni Saul ang mataas na sa- 
serdote at ang iba pang mga saserdote ng Nob at 
pagkatapos niyang tanungin si Ahimelec, inutusan 


Tingnan ang Dopo Blg. 2. 


614 


niya ang mga mananakbo na patayin ang mga sa- 
serdote. Nang tumanggi ang mga ito, walang-pag- 
aatubiling pinatay ni Doeg sa utos ni Saul ang 85 
saserdote. Pagkatapos ng napakasamang gawang 
ito, itinalaga ni Doeg ang Nob sa pagkapuksa, anu- 
pat pinatay ang lahat ng tumatahan doon, bata 
at matanda, pati ang mga alagang hayop.--1Sa 
22:6-20. 

Gaya ng ipinakikita ng superskripsiyon ng Awit 52, 
sumulat si David tungkol kay Doeg: “Mga kapighati- 
an ang ipinapanukala ng iyong dila, na pinatalas na 
gaya ng labaha, na gumagawa nang may panlilin- 
lang. Inibig mo ang kasamaan nang higit kaysa sa 
kabutihan, ang kabulaanan kaysa sa pagsasalita ng 
katuwiran. Inibig mo ang lahat ng salitang nananak- 
mal, O ikaw na dilang mapanlinlang.”---Aw 52:2-4. 


DOPKA [posible, Itinaboy: Itinulak]. Ang unang 
lugar na hinintuan ng mga Israelita pagkaalis nila 
sa Ilang ng Sin noong patungo sila sa Lupang Pa- 
ngako. (Bil 33:12, 13) Hindi binanggit ng Bibliya ang 
eksaktong lokasyon nito. Gayunman, ipinapalagay 
ng maraming iskolar na ang Dopka ay ang Mafqat 
ng Ehipto, isang distrito na isinunod sa pangalan ng 
turkesang minimina mula pa noong sinaunang pa- 
nahon sa palibot ng Sarabit el-Khadim, na mga 
34 na km (21 mi) sa S ng makabagong-panahong 
Abu Zanima sa Peninsula ng Sinai. 


DOR. Isa sa mga lunsod sa Palestina na nakipag- 
alyansa sa Canaanitang si Haring Jabin ng Hazor 
upang makipaglaban kay Josue (Jos 11:1, 2) at 
agad-agad na natalo. (Jos 11:12, 12:23) Bagaman 
ang Dor at ang mga sakop na bayan nito ay nasa te- 
ritoryo ng Aser, ibinigay ang mga ito sa tribo ni Ma- 
nases, ngunit hindi nila naitaboy ang nalabing mga 
tumatahan doon. (Jos 17:11-13: 1Cr 7:29) Nang 
maglaon ang teritoryo ng Dor, na pinangasiwaan ng 
isa sa mga manugang na lalaki ni Solomon, ay 
naglaan ng pagkain para sa sambahayan ng hari, 
isang buwan sa isang taon.--- 1Ha 4:11. 
Ipinapalagay na ang lunsod ng Dor ay ang Khir- 
bet el-Burj (Tel Dor), 13 km (8 mi) sa H ng Cesarea, 
na nasa mahaba at makitid na baybaying kapatagan 
sa kahabaan ng Dagat Mediteraneo. Dahil sa loka- 
syon nito sa baybaying kapatagan, naging paksa ng 
usapan ang kahulugan ng madalas gamiting parira- 
la na “mga tagaytay ng bundok [mula sa Heb. na 
na-phah'] ng Dor.” (Jos 11:2) Naniniwala ang ilang 
iskolar na tumutukoy ito sa mga banging masusum- 
pungan sa kalakhang bahagi ng baybayin sa re- 
hiyong ito, anupat iniuugnay nila ang Hebreong 
naphah' sa terminong Arabe na nafnaf, na nanga- 
ngahulugang “bangin.” Ipinapalagay ng iba na tu- 
mutukoy ito sa maburol na mga dalisdis na nag- 
sisimula 3 km (2 mi) papaloob mula sa Dor at 


615 


ang pinakadulo ay ang matataas na dako ng Bun- 
dok Carmel. 


DORCAS [Gasela]. Isang babaing Kristiyano sa 
kongregasyon ng Jope na nanagana sa “mabubu- 
ting gawa at mga kaloob ng awa,” maliwanag na 
kasama rito ang paggawa ng panloob at panlabas 
na mga kasuutan para sa nagdarahop na mga ba- 
baing balo. (Gaw 9:36, 39) Ang “Dorcas” ay katum- 
bas ng Aramaikong “Tabita,” mga pangalan na 
kapuwa nangangahulugang “Gasela.” Posibleng ki- 
lala si Dorcas sa dalawang pangalang ito, yamang 
pangkaraniwan noon sa mga Judio, lalo na ya- 
ong mga naninirahan sa isang daungang-dagat na 
gaya ng Jope na may populasyong Judio at Gentil, 
na magkaroon ng isang pangalang Hebreo at isang 
pangalang Griego o Latin. O, marahil ay isinalin ni 
Lucas ang pangalan para sa mga mambabasang 
Gentil. Si Dorcas ang tanging babaing binanggit sa 
Kasulatan na tinukoy sa anyong pambabae ng sa- 
litang “alagad.” Gayunman, hindi ito nangangahu- 
lugan na humawak siya ng pantanging posisyon sa 
kongregasyon, sapagkat lahat ng Kristiyano ay ala- 
gad ni Jesu-Kristo. (Mat 28:19, 20) Bagaman ang 
kaniyang kamatayan noong 36 C.E. ay naging 
dahilan ng labis na pagtangis ng mga babaing 
balo na lumilitaw na nakinabang nang malaki sa 
ipinakita niyang kabaitan, walang binanggit na 
asawang lalaki na nagdalamhati anupat ipinahihi- 
watig nito na walang asawa si Dorcas noong pana- 
hong iyon. 

Nang mamatay siya, inihanda siya ng mga alagad 
sa Jope para ilibing ngunit nang malaman nilang si 
Pedro ay nasa Lida, mga 18 km (11 mi) sa TS ng 
Jope, ipinatawag nila ito. Tiyak na nabalitaan nilang 
pinagaling ni Pedro roon ang paralitikong si Eneas, 
at ito marahil ang dahilan kung bakit inisip nila 
na maaaring buhaying-muli ng apostol si Dorcas. 
O maaaring naghahanap lamang sila ng kaaliwan 
mula kay Pedro.---Gaw 9:32-38. 

Katulad ng ginawa ni Jesus noong buhayin ni- 
yang muli ang anak na babae ni Jairo (Mar 5:38-41, 
Luc 8:51-55), pinaalis ni Pedro ang lahat niyaong 
nasa itaas na silid, nanalangin siya at saka sinabi: 
“Tabita, bumangon ka!” Idinilat ni Dorcas ang kani- 
yang mga mata, umupo, at inabot ang kamay ni Pe- 
dro upang tumindig. Ito ang unang iniulat na pag- 
kabuhay-muli na isinagawa ng isang apostol, na 
naging dahilan upang marami sa buong Jope ang 
maging mananampalataya.---Gaw 9:39-42. 


DOTAN. Isang lunsod na binanggit sa dala- 
wang salaysay sa Bibliya. Ipinapalagay sa ngayon 
na ang Dotan ay ang Tell Dothan (Tel Dotan), na 
nasa isang burol sa isang maliit na tulad-lunas 
na kapatagan sa pagitan ng mga burol ng Sama- 


DRAGON 


ria at ng Kabundukan ng Carmel, 16 na km (10 mi) 
sa HHS ng Samaria.---LARAWAN, Tomo 1, p. 950. 

“Sa Dotan” nasumpungan ng kabataang si Jose 
ang kaniyang mga kapatid at ang kanilang mga ka- 
wan. Ipinapalagay na sila ay nasa dakong H ng lun- 
sod na iyon, sa pastulang binabagtas ng daan mula 
sa Gilead (sa S ng Jordan) patungo sa baybaying da- 
gat ng Mediteraneo at Ehipto. Maaaring ito ang ruta 
na nilakbay ng “pulutong ng mga Ismaelita” na bu- 
mili kay Jose.---Gen 37:17-36. 

Pagkaraan ng ilang siglo, nagsugo ang hari ng 
Sirya ng isang makapal na hukbong militar sa Do- 
tan upang arestuhin si Eliseo. Doon makahimalang 
idinilat ang mga mata ng matatakuting tagapag- 
lingkod ng propeta upang makita nito ang maapoy 
na kasangkapang pandigma ng Diyos sa “bulubun- 
duking pook . . . sa buong palibot ni Eliseo,” sama- 
katuwid ay sa burol ding iyon na kinaroroonan ng 
Dotan o kaya'y sa kalapit na mga burol sa da- 
kong S, T, at K ng Dotan. (2Ha 6:11-17) Nang pali- 
butan ng mga Siryano ang lunsod, maaaring pumu- 
westo rin sila sa nakapalibot na mga burol na ito, na 
mula rito ay “lumusong” sila nang lumabas si Eliseo 
sa lunsod upang salubungin sila. Gayunman, wa- 
lang nagawa ang mga hukbo ng kaaway nang ma- 
kahimala silang pasapitan ng isang uri ng pagkabu- 
lag, anupat marahil ay ginamit ni Jehova ang mga 
anghelikong hukbo upang isagawa ito.--2Ha 6:18, 
19: ihambing ang Gen 19:1, 10, 11. 


DOTE. 


DRAGON. Mula sa Griegong dra'kon, na luma- 
larawan sa isang nakapangingilabot na halimaw, 
isang tulad-serpiyenteng manlalamon. Ito ay lumi- 
litaw nang 13 beses sa Bibliya ngunit masusumpu- 
ngan lamang sa lubhang makasagisag na aklat ng 
Apocalipsis at kumakatawan kay Satanas na Diya- 
blo. Siya ang “malaking dragon na kulay-apoy, na 
may pitong ulo at sampung sungay,” at may buntot 
na kumakaladkad sa “isang katlo ng mga bituin sa 
langit,” anupat ang mga ito ay naudyukan munang 
magkatawang-tao bago ang Baha at pagkatapos ay 
naging mga demonyo. (Apo 12:3, 4, Jud 6) Kasa- 
ma ng mga demonyong ito, si Satanas na Dragon 
ay itinapon mula sa langit patungo sa kapaligi- 
ran ng lupa. “Kaya inihagis ang malaking dragon, 
ang orihinal na serpiyente, ang tinatawag na Diya- 
blo at Satanas.” (Apo 12:7-9) Sa abang kalagayang 
ito, pinag-uusig niya ang nalabi ng “babae” ng 
Diyos, yaong mga may “gawaing pagpapatotoo.” 
--Apo 12:13-17. 

Ang tulad-dragon na si Satanas din ang nagbibi- 
gay ng kapangyarihan at dakilang awtoridad sa ma- 
kasagisag na mabangis na hayop na may pitong ulo 
at sampung sungay, at sa gayo'y sinasamba siya ng 


Tingnan ang PAG-AASAWA. 


DRAKMA 


mga tao sa “buong lupa.” (Apo 13:2-4) Sa pangitain, 
nakita rin ni Juan na ang kumokokak na tulad-pala- 
kang “mga kapahayagang kinasihan ng mga demo- 
nyo,” na pumaparoon sa “mga hari ng buong tinata- 
hanang lupa,” ay nanggagaling sa bibig ng Dragon, 
o ni Satanas, at sa mga bibig din ng “mabangis na 
hayop” at ng “bulaang propeta.” Bilang resulta, ang 
mga tagapamahalang ito at ang kanilang mga taga- 
suporta ay natitipon “sa digmaan ng dakilang araw 
ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat .. . sa dako 
na sa Hebreo ay tinatawag na Har-Magedon [Arma- 
gedon].” (Apo 16:13-16) Pagkatapos ng digmaang ito 
na pinakadakila sa lahat ng digmaan, susunggaban 
ng “anghel” na bumababa mula sa langit “ang dra- 
gon, ang orihinal na serpiyente, na siyang Diyablo 
at Satanas,” at igagapos siya at ibubulid sa kalali- 
man sa loob ng isang libong taon.--Apo 20:1-3, 
tingnan ang SATANAS. 


DRAKMA. Isang Griegong baryang pilak na 
ginagamit hanggang noong unang siglo C.E. (Luc 
15:8, 9) Ang drakma ng Attica ay may ulo ng diyo- 
sang si Athena sa isang panig at isang kuwago na- 
man sa kabilang panig. Pagsapit ng panahon ng mi- 
nisteryo ni Jesus sa lupa, malamang na bumaba 
na ang halaga ng drakma at naging mga 3.4 g 
(0.109 onsa t) anupat sa ngayon ay nagkakahalaga 
ito ng 65 sentimo [U.S.]. Noong unang siglo C.E., iti- 
nutumbas ng mga Griego ang drakma sa denario, 
ngunit opisyal na itinuring ng pamahalaang Roma- 
no ang drakma bilang tatlong kapat ng halaga ng 
isang denario. Nagbabayad noon ang mga Judio 
ng taunang buwis sa templo na dalawang drakma 
(isang didrakma).---Mat 17:24. 

Ang Griegong pilak na drakma ay hindi dapat 
ipagkamali sa gintong “drakma” (darkemohn') sa 
Hebreong Kasulatan, na isang barya na karaniwang 
itinutumbas sa Persianong darik (8.4 g; 0.27 onsa t; 
$94.50 batay sa makabagong mga halaga).---Ezr 
2:69: Ne 7:70-72. 


DRUSILA. Ang ikatlo at bunsong anak na ba- 
bae ni Herodes Agripa I, ipinanganak noong mga 
38 C.E.: kapatid nina Agripa II, Bernice, at Mariam- 
ne II. Ang pangalan ng kaniyang ina ay Cypros. 
Bago siya mag-anim na taong gulang, isinaayos na 
mapangasawa niya ang prinsipeng si Epiphanes ng 
Commagene, ngunit hindi ito natuloy dahil ayaw 
tanggapin ni Epiphanes ang Judaismo. Isang ha- 
ring Siryano, si Azizus ng Emesa, ang nakatugon 
sa kundisyon ng pagtutuli, at naging asawa nito si 
Drusila sa edad na 14. Dahil sa kalupitan ni Azizus 
kay Drusila at sa pagkayamot niya sa kaniyang 
mainggitin at di-gaanong kaakit-akit na kapatid na 
si Bernice, madaling naganyak si Drusila na dibor- 
siyuhin si Azizus, bagaman salungat ito sa kautu- 


616 


sang Judio, at nagpakasal siya kay Gobernador Fe- 
lix noong mga 54 C.E. Marahil ay naroon siya nang 
ang bilanggong si Pablo ay “magsalita tungkol sa 
katuwiran at pagpipigil sa sarili at sa paghatol na 
darating,” na mga paksang lubhang nakabalisa kay 
Gobernador Felix. Pagkaraan ng dalawang taon, 
nang isalin ni Felix kay Festo ang pagkagoberna- 
dor, iniwan niyang nakatanikala si Pablo upang 
“kamtin ang pabor ng mga Judio,” na ipinapalagay 
ng iba na ginawa niya upang palugdan ang kani- 
yang kabataang asawa “na isang babaing Judio.” 
(Gaw 24:24-27) Ang anak ni Drusila kay Felix ay 
pinanganlan ding Agripa, na ayon sa ulat ay na- 
matay sa malakas na pagputok ng Bundok Vesuvi- 
us noong 79 C.E. 


DUGO. Isang kahanga-hangang fluido na du- 
madaloy sa mga ugat ng katawan ng mga tao at ng 
karamihan sa mga hayop na binubuo ng maraming 
selula. Sa Hebreo, ito ay dam, at sa Griego naman 
ay hai'ma. Inihahatid ng dugo ang sustansiya at ok- 
siheno sa lahat ng bahagi ng katawan, tinatangay 
nito ang mga dumi, at napakahalaga nito sa panga- 
ngalaga sa katawan laban sa impeksiyon. Ang ke- 
mikal na kayarian ng dugo ay napakamasalimuot 
anupat marami pang hindi nalalaman ang mga si- 
yentipiko hinggil dito. 

Sa Bibliya, ang kaluluwa ay sinasabing nasa dugo 
sapagkat napakahalaga ng dugo sa mga proseso ng 
buhay. Sinasabi ng Salita ng Diyos: “Sapagkat ang 
kaluluwa ng laman ay nasa dugo, at ako mismo ang 
naglagay niyaon sa ibabaw ng altar upang maipam- 
bayad-sala ninyo para sa inyong mga kaluluwa, sa- 
pagkat ang dugo ang nagbabayad-sala dahil sa ka- 
luluwa na naroroon.” (Lev 17:11) Sa dahilan ding ito, 
ngunit sa mas tuwirang paraan, sinasabi ng Bibliya: 
“Ang kaluluwa ng bawat uri ng laman ay ang dugo 
nito.” (Lev 17:14) Maliwanag, ang buhay at ang dugo 
ay kapuwa itinuturing ng Salita ng Diyos bilang sa- 
grado. 

Pagkitil ng Buhay. Si Jehova ang bukal ng bu- 
hay. (Aw 36:9) Hindi kayang ibalik ng tao ang isang 
buhay na kinitil niya. “Ang lahat ng kaluluwa---akin 
ang mga iyon,” ang sabi ni Jehova. (Eze 18:4) Sama- 
katuwid, ang pagkitil ng buhay ay para na ring pag- 
kuha ng pag-aari ni Jehova. Bawat bagay na buhay 
ay may layunin at dako sa paglalang ng Diyos. Wa- 
lang sinumang tao ang may karapatang kumitil ng 
buhay malibang ipahintulot iyon ng Diyos at gawin 
iyon sa paraang itinagubilin niya. 

Pagkatapos ng Baha, si Noe at ang kaniyang mga 
anak, na pinagmulan ng lahat ng tao sa ngayon, ay 
inutusang magpakita ng paggalang sa buhay, sa 
dugo, ng kanilang kapuwa. (Gen 9:1, 5, 6) May- 
kabaitan din silang pinahintulutan ng Diyos na ku- 


617 


main ng karne ng hayop. Gayunman, dapat nilang 
kilalanin na ang buhay ng anumang hayop na pi- 
natay upang kainin ay pag-aari ng Diyos, anupat 
maipakikita nila iyon sa pamamagitan ng pagbu- 
buhos ng dugo nito sa lupa gaya ng tubig. Sa ga- 
yon ay parang isinasauli nila ito sa Diyos, anupat 
hindi nila ito ginagamit para sa kanilang sarili. 
--Deu 12:15, 16. 

May karapatan ang tao na masiyahan sa buhay na 
ipinagkaloob ng Diyos sa kaniya, at mananagot sa 
Diyos ang sinumang magkait sa kaniya ng buhay na 
iyon. Ipinakita ito ng sinabi ng Diyos sa mamamas- 
lang na si Cain: “Ang dugo ng iyong kapatid ay su- 
misigaw sa akin mula sa lupa.” (Gen 4:10) Maging 
ang taong napopoot sa kaniyang kapatid, anupat 
naghahangad na mamatay na ito, o naninirang-puri 
rito o nagpapatotoo nang may kabulaanan laban 
dito, at sa gayon ay isinasapanganib ang buhay nito, 
ay nagkakasala may kaugnayan sa dugo ng kani- 
yang kapuwa.--Lev 19:16: Deu 19:18-21: 1Ju 3:15. 

Dahil sa pangmalas ng Diyos sa kahalagahan ng 
buhay, ang lupa ay sinasabing nadurungisan da- 
hil sa dugo ng isang taong pinaslang, at malilinis 
lamang ang karungisang iyon kung ibububo ang 
dugo ng mamamaslang. Salig dito, ipinahihintulot 
ng Bibliya ang parusang kamatayan para sa pagpas- 
lang, ngunit sa pamamagitan ng itinalagang awto- 
ridad. (Bil 35:33, Gen 9:5, 6) Sa sinaunang Israel, 
hindi maaaring tumanggap ng pantubos para iligtas 
ang isang mamamaslang mula sa parusang kama- 
tayan.--Bil 35:19-21, 31. 

Maging sa mga kaso kung saan hindi matukoy 
mula sa pagsisiyasat kung sino ang pumatay, ang 
lunsod na pinakamalapit sa kinaroroonan ng bang- 
kay ang ituturing na may pagkakasala sa dugo. 
Upang maalis ang pagkakasala sa dugo ng lunsod 
na iyon, kailangang isagawa ng may-pananagutang 
matatanda ng lunsod ang mga pagkilos na hinihi- 
ling ng Diyos, kailangan nilang itanggi na may pag- 
kakasala sila o na may kabatiran sila tungkol sa pag- 
paslang, at kailangang manalangin sila sa Diyos na 
kaawaan niya sila. (Deu 21:1-9) Kung ang isang na- 
kapatay nang di-sinasadya ay hindi nababahala na 
may napatay siya at hindi niya sinunod ang kaayu- 
san ng Diyos upang maipagsanggalang siya sa pa- 
mamagitan ng pagtakas tungo sa kanlungang lun- 
sod at ng pananatili roon, ang pinakamalapit na 
kamag-anak ng taong pinatay ang magiging ta- 
gapaghiganti na may karapatan at pananagutang 
pumatay sa kaniya upang maalis sa lupain ang 
pagkakasala sa dugo.--Bil 35:26, 27: tingnan ang 
TAGAPAGHIGANTI NG DUGO. 

Wastong Paggamit sa Dugo. Isa lamang ang 
paraan ng paggamit sa dugo na sinang-ayunan ng 
Diyos, at ito ay sa paghahain. Inutusan niya yaong 


DUGO 


mga nasa ilalim ng Kautusang Mosaiko na maghan- 
dog ng mga haing hayop upang magbayad-sala 
para sa kasalanan. (Lev 17:10, 11) Kasuwato rin ng 
kalooban Niya na ihandog ng Kaniyang Anak, si 
Jesu-Kristo, ang sakdal na buhay-tao nito bilang 
isang hain para sa mga kasalanan.---Heb 10:5, 10. 

Ang nagliligtas-buhay na dugo ni Kristo ay pati- 
unang inilarawan sa Hebreong Kasulatan sa iba't 
ibang paraan. Noong panahon ng unang Paskuwa, 
sa Ehipto, ang dugo sa itaas na bahagi ng pintuan at 
sa mga poste ng pinto ng mga bahay ng mga Isra- 
elita ay nagsanggalang sa panganay na nasa loob 
nito upang hindi ito mapatay ng anghel ng Diyos. 
(Exo 12:7, 22, 23, 1Co 5:7) Ang tipang Kautusan, na 
may makalarawang probisyon para sa pag-aalis ng 
kasalanan, ay binigyang-bisa sa pamamagitan ng 
dugo ng mga hayop. (Exo 24:5-8) Ang iba't ibang 
paghahain ng dugo, lalo na yaong mga inihahan- 
dog sa Araw ng Pagbabayad-Sala, ay para sa maka- 
sagisag na pagbabayad-sala para sa kasalanan, anu- 
pat lumalarawan ang mga ito sa tunay na pag-aalis 
ng kasalanan sa pamamagitan ng hain ni Kristo. 
-Lev 16:11, 15-18. 

Ang legal na bisa ng dugo sa paningin ng Diyos, 
yamang tinatanggap niya ito para sa pagbabayad- 
sala, ay inilarawan ng pagbubuhos ng dugo sa paa- 
nan, o pundasyon, ng altar at ng paglalagay nito sa 
mga sungay ng altar. Ang saligan, o pundasyon, ng 
kaayusan sa pagbabayad-sala, ay nasa dugo, at ang 
bisa (na kinatawanan ng mga sungay) ng kaayusan 
sa paghahain ay nasa dugo.---Lev 9:9, Heb 9:22, 1Co 
1:18. 

Sa ilalim ng kaayusang Kristiyano, lalo pang idi- 
niin ang kabanalan ng dugo. Hindi na kailangang 
maghandog pa ng dugo ng hayop, sapagkat ang ga- 
yong mga handog na hayop ay isang anino lamang 
ng katunayan, si Jesu-Kristo. (Col 2:17: Heb 10:1-4, 
8-10) Noon ay kumukuha ang mataas na saserdote 
sa Israel ng kaunting dugo bilang sagisag at dinada- 
la ito sa Kabanal-banalan ng makalupang santuwar- 
yo. (Lev 16:14) Si Jesu-Kristo naman bilang ang tu- 
nay na Mataas na Saserdote ay pumasok sa langit 
mismo, hindi taglay ang kaniyang dugo, na ibinuhos 
sa lupa (Ju 19:34), kundi taglay ang halaga ng kani- 
yang sakdal na buhay-tao na kinakatawanan ng 
dugo. Hindi niya naiwala ang karapatang ito sa bu- 
hay sa pamamagitan ng pagkakasala, kundi napa- 
natili niya ito at magagamit niya ito sa pagbabayad- 
sala para sa kasalanan. (Heb 7:26: 8:3: 9:11, 12) 
Dahil dito, ang dugo ni Kristo ay sumisigaw ukol sa 
mga bagay na mas mabuti kaysa roon sa isinisigaw 
ng dugo ng matuwid na si Abel. Tanging ang dugo 
ng sakdal na hain ng Anak ng Diyos ang makahihi- 
ling ng awa, samantalang ang dugo ni Abel at 
ang dugo ng mga tagasunod ni Kristo na pinatay 


DUGO 


bilang mga martir ay sumisigaw ukol sa paghihi- 
ganti.---Heb 12:24: Apo 6:9-11. 


Kanino kumakapit ang pagbabawal 
sa pagkain ng dugo? 


Pagkatapos ng Baha, pinahintulutan ni Jehova si 
Noe at ang kaniyang mga anak na kumain ng karne 
ng hayop, ngunit mahigpit silang inutusan na hu- 
wag kumain ng dugo. (Gen 9:1, 3, 4) Dito ay nagbi- 
gay ang Diyos ng tuntunin na kumakapit, hindi 
lamang kay Noe at sa kaniyang sariling pamilya, 
kundi sa buong sangkatauhan mula nang panahong 
iyon at patuloy, sapagkat ang lahat ng mga nabuhay 
mula noong Baha ay mga inapo ng pamilya ni Noe. 

May kinalaman sa pagiging permanente ng pag- 
babawal na ito, sinabi ni Joseph Benson: “Dapat big- 
yang-pansin, na ang pagbabawal na ito sa pagkain 
ng dugo, na ibinigay kay Noe at sa lahat ng kani- 
yang supling, at inulit sa mga Israelita, sa napaka- 
pormal na paraan, sa ilalim ng kaayusang Mosaiko, 
ay hindi kailanman pinawalang-bisa, kundi, sa ka- 
baligtaran pa nga, pinagtibay ito sa ilalim ng Ba- 
gong Tipan, Mga Gawa xv., at sa gayon ay gina- 
wang isang namamalaging obligasyon. ”---Notes ni 
Benson, 1839, Tomo I, p. 43. 

Sa ilalim ng Kautusang Mosaiko. Sa tipang 
Kautusan na ginawa ni Jehova sa bansang Israel, 
inilakip niya ang kautusang ibinigay kay Noe. Nili- 
wanag niya na magkakaroon ng “pagkakasala sa 
dugo" ang sinumang magwawalang-bahala sa pa- 
mamaraang itinakda ng kautusan ng Diyos maging 
sa pagpatay ng isang hayop. (Lev 17:3, 4) Dapat ibu- 
hos sa lupa ang dugo ng isang hayop na gagamitin 
bilang pagkain at dapat itong takpan ng alabok. (Lev 
17:13, 14) Ang sinumang kumain ng dugo ng anu- 
mang uri ng laman ay lilipulin mula sa kaniyang 
bayan.” Ang sinasadyang paglabag sa kautusang ito 
may kinalaman sa pagiging sagrado ng dugo ay 
mangangahulugan ng ‘pagkalipol. —Lev 17:10, 7: 
26, 27: Bil 15:30, 31. 

Sa pagkokomento sa Levitico 17:11, 12, ang Cyclo- 
peedia nina M'Clintock at Strong (1882, Tomo I, 
p. 834) ay nagsasabi: “Ang mahigpit na utos na ito 
ay hindi lamang kumakapit sa mga Israelita, kundi 
maging sa mga taga-ibang bayan na naninirahan sa 
gitna nila. Ang kaparusahang itinakda sa paglabag 
dito ay ang ‘pagkalipol mula sa bayan, na waring 
tumutukoy sa parusang kamatayan (ihambing ang 
Heb. x, 28), bagaman mahirap matiyak kung inila- 
pat ito sa pamamagitan ng tabak o sa pamamagitan 
ng pagbato.” 

Sa Deuteronomio 14:21, ipinahihintulot na ipagbi- 
li sa naninirahang dayuhan o sa banyaga ang isang 


618 


hayop na basta na lamang namatay o nilapa ng ma- 
bangis na hayop. Sa gayon ay ipinakikita na may 
pagkakaiba ang dugo ng gayong mga hayop at ang 
dugo ng mga hayop na pinatay ng tao upang kainin. 
(Ihambing ang Lev 17:14-16.) Ang mga Israelita, 
gayundin ang mga naninirahang dayuhan na uma- 
nib sa tunay na pagsamba at napasailalim sa tipang 
Kautusan, ay obligadong mamuhay ayon sa mata- 
taas na kahilingan ng Kautusang iyon. Ang mga tao 
ng lahat ng mga bansa ay obligadong sumunod sa 
kahilingan sa Genesis 9:3, 4, ngunit yaong mga 
nasa ilalim ng Kautusan ay ipinasakop ng Diyos sa 
isang mas mataas na pamantayan ng pagsunod 
sa kahilingang iyon, anupat mas mataas kaysa sa 
pamantayan para sa mga banyaga at mga naninira- 
hang dayuhan na hindi naging mananamba ni Je- 
hova. 

Sa ilalim ng kaayusang Kristiyano. Ang lu- 
pong tagapamahala ng unang-siglong kongrega- 
syong Kristiyano, sa ilalim ng patnubay ng banal na 
espiritu, ay nagpasiya may kinalaman sa dugo. Ga- 
nito ang kanilang iniutos: “Sapagkat minagaling ng 
banal na espiritu at namin mismo na huwag nang 
magdagdag ng higit pang pasanin sa inyo, maliban 
sa mga bagay na ito na kinakailangan, na patuloy 
na umiwas sa mga bagay na inihain sa mga idolo at 
sa dugo at sa mga bagay na binigti at sa pakikiapid. 
Kung pakaiingatan ninyo ang inyong sarili sa mga 
bagay na ito, kayo ay uunlad. Mabuting kalusugan 
sa inyo!” (Gaw 15:22, 28, 29) Kasama sa ipinagbaba- 
wal ang karne na mayroon pang dugo (“mga bagay 
na binigti"). 

Ang pinakasaligan ng utos na ito ay ang utos ng 
Diyos na huwag kumain ng dugo, gaya ng ibinigay 
kay Noe at sa kaniyang mga anak, at kung gayon ay 
sa buong sangkatauhan. May kinalaman dito, gani- 
to ang mababasa sa The Chronology of Antient 
Kingdoms Amended, ni Sir Isaac Newton (Dublin, 
1728, p. 184): “Ang kautusang ito [na umiwas sa 
dugo] ay mas sinauna pa kaysa sa mga araw ni Moi- 
ses, palibhasa'y ibinigay kay Noe at sa kaniyang 
mga anak, malaon pa bago ang mga araw ni Abra- 
ham: at samakatuwid, nang ideklara ng mga Apos- 
tol at Matatanda ng Sanggunian sa Jerusalem na 
ang mga Gentil ay hindi obligadong magpatuli at 
sumunod sa kautusan ni Moises, hindi nila isinama 
ang kautusang ito na umiwas sa dugo, at sa mga ba- 
gay na binigti, bilang isang mas naunang kautusan 
ng Diyos, anupat ipinataw hindi lamang sa mga 
anak ni Abraham, kundi sa lahat ng mga bansa, ha- 
bang naninirahan silang magkakasama sa Sinar sa 
ilalim ng pamumuno ni Noe: at katulad din nito ang 
kautusan na umiwas sa mga karne na inihandog sa 
mga Idolo o huwad na mga Diyos, at sa pakikiapid.” 
--Kaniya ang italiko. 


619 


Tinutupad mula pa noong panahong aposto- 
liko. Ipinadala ng sanggunian sa Jerusalem ang 
pasiya nito sa mga kongregasyong Kristiyano upang 
ipatupad ito. (Gaw 16:4) Mga pitong taon matapos 
ilabas ng sanggunian sa Jerusalem ang utos na ito, 
patuloy na sinusunod ng mga Kristiyano ang “pasi- 
ya na dapat nilang ingatan ang kanilang sarili sa 
anumang inihain sa mga idolo at gayundin sa dugo 
at sa anumang binigti at sa pakikiapid.” (Gaw 21:25) 
At pagkaraan ng mahigit sa isang daang taon, no- 
ong 177 C.E., sa Lyons (na ngayo'y nasa Pransiya), 
nang may-kabulaanang akusahan ang mga Kristi- 
yano ng kanilang mga kaaway sa relihiyon na diu- 
mano'y kumakain sila ng mga bata, isang babae na 
nagngangalang Biblis ang nagsabi: “Paano magaga- 
wa ng mga taong iyon ang kumain ng mga bata, ga- 
yong hindi sila pinahihintulutang kainin kahit ang 
dugo ng walang-isip na mga hayop?"— The Ecclesi- 
astical History, ni Eusebius, V, 1, 26. 

Iniwasan ng unang mga Kristiyano ang pagkain 
ng anumang uri ng dugo. May kinalaman dito, sina- 
bi ni Tertullian (mga 155-pagkatapos ng 220 C.E.) sa 
kaniyang akda na Apology (IX, 13, 14): “Mapahiya 
nawa ang inyong kamalian sa harap ng mga Kristi- 
yano, sapagkat kahit ang dugo ng mga hayop ay 
hindi namin isinasama sa aming likas na pagkain. 
Dahil dito, umiiwas kami sa mga bagay na binigti 
o basta na lamang namatay, upang sa paanuman ay 
hindi kami marumhan ng dugo, kahit nasa loob pa 
ito ng karne. At kapag sinusubok ninyo ang mga 
Kristiyano, inaalok ninyo sila ng mga longganisang 
puno ng dugo, sabihin pa, alam na alam ninyo na 
ipinagbabawal ito sa kanila, ngunit nais ninyo silang 
lumabag.” Kaugnay rin nito, si Minucius Felix, isang 
Romanong abogado na nabuhay hanggang noong 
mga 250 C.E., ay sumulat: “Hindi ipinahihintulot sa 
amin na tumingin sa pagpatay ng tao o pakinggan 
ang tungkol dito, gayon na lamang ang paglayo na- 
min sa dugo ng tao anupat sa aming mga kainan ay 
iniiwasan namin ang dugo ng mga hayop na gina- 
gamit bilang pagkain.”---Octavius, XXX, 6. 

Nasasangkot ang Katapatan. Mula nang pasi- 
nayaan ang bagong tipan sa bisa ng dugo ni Jesu- 
Kristo, kinikilala ng mga Kristiyano ang nagbibigay- 
buhay na halaga ng dugong ito sa pamamagitan ng 
kaayusan ni Jehova at sa pamamagitan ni Jesus bi- 
lang ang dakilang Mataas na Saserdote na “puma- 
sok, hindi, hindi taglay ang dugo ng mga kambing 
at ng mga guyang toro, kundi taglay ang sarili ni- 
yang dugo, nang minsanan sa dakong banal at nag- 
tamo ng walang-hanggang katubusan para sa atin.” 
Sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa dugo 
ni Kristo, nalinisan ang mga budhi ng mga Kristiya- 
no mula sa patay na mga gawa upang makapag-ukol 
sila ng sagradong paglilingkod sa Diyos na buhay. 
Interesado sila sa kanilang pisikal na kalusugan, 


DUKHA 


ngunit pangunahin at lalong higit silang interesado 
sa kanilang espirituwal na kalusugan at sa kanilang 
katayuan sa harap ng Maylalang. Nais nilang pana- 
tilihin ang kanilang katapatan sa Diyos na buhay, 
anupat hindi ikinakaila ang hain ni Jesus, hindi ito 
itinuturing na walang halaga, at hindi ito niyuyura- 
kan. Sapagkat hinahanap nila, hindi ang buhay na 
pansamantala lamang, kundi ang buhay na walang 
hanggan.---Heb 9:12, 14, 15, 10:28, 29. 


DUKE. Isang lalaki na inatasan, itinalaga, at bi- 
nigyan ng awtoridad bilang isang prinsipe o pinuno. 
Limang Midianitang pinuno, “mga duke ni Sihon,” 
tinatawag na “mga hari ng Midian” sa Bilang 31:8, 
ang napatay nang maghiganti ang Israel sa mga 
Midianita dahil sa pangyayari may kaugnayan sa 
Baal ng Peor. (Jos 13:21) Sa Awit 83:11, ang mga li- 
der ng mga kaaway ng bayan ng Diyos ay tinata- 
wag na “mga duke” (“mga pangulo,” AS-Tg; “pinu- 
no,” MB, “prinsipe,” NPV). Lumilitaw rin sa Ezekiel 
32:30 ang terminong Hebreo na nasikh’ (duke). 

Ayon sa isang Mesiyanikong hula, kapag sumala- 
kay ang mga kaaway ng bayan ng Diyos laban sa 
kanila, may ibabangong “pitong pastol, oo, walong 
duke mula sa mga tao [“pinaka pangulong tao,” 
AS-Tg, “pinuno ng mga tao,” BSP, MB, "lider ng mga 
tao,” NPV].” Yamang ang bilang na pito ay kumaka- 
tawan sa pagiging kumpleto, maliwanag na ang 
pananalitang “walong duke” ay nangangahulugan 
na isang malaking bilang ng may-kakayahang mga 
lalaki na inatasan sa ilalim ng Mesiyas ang mangu- 
nguna sa bayan ni Jehova.---Mik 5:5. 


DUKHA. Salat sa mga materyal na pag-aari 
o sa mga pangangailangan sa buhay, gayundin, pa- 
giging kahabag-habag dahil sa kakulangan sa espi- 
rituwal. 

Problema na ang karalitaan noon pa mang sinau- 
nang panahon. Sa paglipas ng mga siglo, karaniwan 
nang mas nakararami ang mga nagdarahop kaysa 
sa mga mariwasa. Noong pagpakitaan siya ng pag- 
kabukas-palad, kinilala ni Jesus ang mapait na kato- 
tohanan na ang karalitaan ay mananatili sa gitna ng 
mga taong di-sakdal, anupat sinabi niya sa kaniyang 
mga alagad: “Sapagkat lagi ninyong kasama ang 
mga dukha, at kailanma't nais ninyo ay lagi ninyo 
silang magagawan ng mabuti, ngunit ako ay hin- 
di ninyo laging kasama.” (Mar 14:7) Naghaharap 
ang Bibliya ng timbang na pangmalas sa suliraning 
ito, anupat nagpapahayag ito ng pagkahabag sa 
mga nagdurusa dahil sa mapaniil na mga kalaga- 
yan, samantalang sinasaway rin yaong mga, sa 
diwa, ‘kumakain ng kanilang sariling laman” dahil 
sa katamaran. (Ec 4:1, 5; Kaw 6:6-11) Idiniriin nito 
na mas mahalaga ang espirituwal na kasaganaan 
kaysa sa materyal na kasaganaan (1Ti 6:17-19): 


DUKHA 


kaya naman sumulat ang apostol: “Sapagkat wala 
tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin 
naman tayong anumang mailalabas. Kaya, sa pag- 
kakaroon ng pagkain at pananamit, magiging kon- 
tento na tayo sa mga bagay na ito.” (1Ti 6:7, 8) Ngu- 
nit hindi rin naman itinatanghal ng Kasulatan ang 
karalitaan sa materyal bilang isang kagalingan sa 
ganang sarili nito, at nagbababala ito laban sa pag- 
nanakaw, na maaaring maging tukso dahil sa ma- 
tinding karalitaan.---Kaw 6:30, 31, 30:8, 9, ihambing 
ang Efe 4:28. 

Ang mga Dukha sa Israel. Hindi layunin ni 
Jehova na maging maralita ang sinuman sa mga Is- 
raelita. Ang bansa ay binigyan ng manang lupain. 
(Bil 34:2-12) Ang lahat ng pamilyang Israelita, ma- 
liban sa mga Levita na tumatanggap ng ikasam- 
pung bahagi ng ani ng lupain dahil sa kanilang pag- 
lilingkod sa santuwaryo, ay nagkaroon ng bahagi sa 
manang iyon at samakatuwid ay may mapagkuku- 
nan ng pansuporta sa kanilang sarili. (Bil 18:20, 21) 
Matatag ang pagmamay-ari nila sa kanilang lupain. 
Tiniyak ng mga kautusan sa pagmamana na ang lu- 
pain ay mananatili sa pamilya o tribo na may-ari 
nito. (Bil 27:7-11; 36:6-9, Deu 21:15-17: tingnan ang 
MANA.) Hindi ito maaaring ipagbili nang pangha- 
bang-panahon. (Lev 25:23) Kapag taon ng Jubileo, 
ang lahat ng mga manang lupain na naipagbili ay 
isinasauli sa mga legal na may-ari nito. (Lev 25:13) 
Kaya naman, kahit nilustay ng isang tao ang kani- 
yang mga pag-aari, hindi mawawalan ng mana 
magpakailanman ang kaniyang mga kaapu-apuhan. 

Sa kalakhang bahagi, mahahadlangan sana ng ta- 
pat na panghahawakan sa kautusan ng Diyos ang 
karalitaan sa gitna ng mga Israelita. (Deu 15:4, 5) 
Gayunman, kung sila ay magiging masuwayin, hin- 
di sila pagpapalain ni Jehova, at hahantong ito sa 
paghihikahos dahil sa mga kalamidad gaya ng pag- 
salakay ng mga hukbo ng kaaway at matinding tag- 
tuyot. (Deu 28:22-25, ihambing ang Huk 6:1-6, 1Ha 
17:1: 18:17, 18, San 5:17, 18.) Ang mga indibiduwal, 
dahil sa pagiging tamad (Kaw 6:10, 11; 10:4, 19:15; 
20:13, 24:30-34), lasenggo, matakaw (Kaw 23:21), 
o mahilig sa kaluguran (Kaw 21:17), ay maaaring 
magdulot ng karalitaan sa sarili nila at sa kanilang 
pamilya. Gayundin, maaaring bumangon ang mga 
di-inaasahang pangyayari na maaaring magsadlak 
sa mga tao sa karalitaan. Dahil sa kamatayan, ang 
isang lalaki ay maaaring mag-iwan ng mga anak na 
naulila at ng asawang nabalo. Ang mga sakuna at 
pagkakasakit ay maaaring pansamantala o perma- 
nenteng makahadlang sa isang tao sa paggawa niya 
ng mga kinakailangan niyang gawin. Dahil dito, 
maaaring sabihin ni Jehova sa Israel: “Ang dukha 
ay hindi maglalaho sa gitna ng lupain.”---Deu 15:11. 

Gayunman, malaki ang naitulong ng Kautusan 
upang maging mas madali para sa mga dukha 


620 


na harapin ang kanilang situwasyon. Sa panahon 
ng pag-aani, may karapatan silang maghimalay sa 
mga bukid, mga taniman, at mga ubasan at, sama- 
katuwid, hindi nila kailangang mamalimos ng tina- 
pay o magnakaw. (Lev 19:9, 10, 23:22, Deu 24:19- 
21) Ang isang nagdarahop na Israelita ay maaaring 
manghiram ng salapi nang walang patubo, at da- 
pat siyang pagpakitaan ng espiritu ng pagkabukas- 
palad. (Exo 22:25, Lev 25:35-37: Deu 15:7-10, ting- 
nan ang UTANG, MAY UTANG.) Para magkaroon siya 
ng salaping magagamit, maaari niyang ipagbili ang 
kaniyang lupain o ang kaniyang sarili bilang alipin, 
na pansamantalang kaayusan lamang. (Lev 25:25- 
28, 39-54) Upang hindi mapabigatan ang mga duk- 
ha, pinahintulutan sila ng Kautusan na magbigay 
ng di-gaanong mamahaling mga handog sa santu- 
Waryo.--Lev 12:8: 14:21, 22: 27:8. 

Pantay na katarungan ang itinakda ng kautusan 
ng Diyos kapuwa para sa mayaman at sa dukha, 
anupat hindi pinapaboran ang sinuman sa kanila 
dahil sa kaniyang posisyon. (Exo 23:3, 6, Lev 19:15) 
Ngunit habang bumubulusok ang bansang Israel sa 
kawalang-katapatan, dumaranas naman ng mara- 
ming paniniil ang mga dukha.---Isa 10:1, 2; Jer 2:34. 

Noong Unang Siglo C.E. Waring laganap ang 
karalitaan sa gitna ng mga Judio noong unang sig- 
lo C.E. Walang alinlangan, ang pamumuno ng mga 
banyaga mula noong panahon ng pagkatapon sa Ba- 
bilonya ay nakahadlang sa pagsunod sa Kautusang 
Mosaiko, na proteksiyon sana para sa mga mina- 
nang pag-aari. (Ihambing ang Ne 9:36, 37.) Ang 
mga lider naman ng relihiyon, lalo na ang mga Pa- 
riseo, ay mas nababahala sa tradisyon kaysa sa pag- 
kikintal ng tunay na pag-ibig sa kapuwa at wastong 
pakikitungo sa mga magulang na matatanda na at 
nagdarahop. (Mat 15:5, 6; 23:23, ihambing ang Luc 
10:29-32.) Walang gaanong interes sa mga dukha 
ang mga Pariseong maibigin sa salapi.--Luc 16:14. 

Gayunman, si Kristo Jesus ay nahabag sa mga 
pulutong, sapagkat sila ay nabalatan at naipagtabu- 
yan kung saan-saan tulad ng mga tupang walang 
pastol.” (Mat 9:36) Ang pagpapahayag niya ng ma- 
buting balita sa mga dukha at nasisiil ay ibang-iba 
sa saloobin ng relihiyosong mga lider ng Judaismo 
anupat naging isa ito sa mga patotoo na siya nga 
ang Mesiyas. (Mat 11:5: Luc 4:18, 7:22) Para sa mga 
handang tumugon, binuksan din nito ang maluwal- 
hating pribilehiyo na magmana ng makalangit na 
Kaharian.---Mat 5:3, Luc 6:20. 

Palibhasa'y may pakikipagtipan sa Diyos ang mga 
Judio, pananagutan nilang tulungan ang kanilang 
mga kapuwa Israelita na nagdarahop. (Kaw 14:21, 
28:27: Isa 58:6, 7: Eze 18:7-9) Kinilala ito ni Zaqueo 
anupat, matapos niyang tanggapin si Jesus bilang 
Mesiyas, bumulalas siya: “Narito! Ang kalahati ng 


621 


aking mga pag-aari, Panginoon, ay ibibigay ko sa 
mga dukha.” (Luc 19:8) Sa dahilan ding ito, maaa- 
ring sabihin ni Kristo Jesus: “Kapag naghanda ka ng 
piging, anyayahan mo ang mga taong dukha, ang 
mga lumpo, ang mga pilay, ang mga bulag: at ma- 
giging maligaya ka, sapagkat wala silang maigagan- 
ti sa iyo.” (Luc 14:13, 14) Noong isang pagkakataon 
naman, hinimok niya ang isang mayaman at kaba- 
taang tagapamahala: “Ipagbili mo ang lahat ng mga 
bagay na taglay mo at ipamahagi mo sa mga taong 
dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, 
at halika maging tagasunod kita.” (Luc 18:22) Ya- 
mang hindi handa ang lalaking ito na ipagbili ang 
kaniyang mga pag-aari upang makatulong sa iba, 
ipinakita nito na wala siyang tunay na pagkabahala 
sa mga nasisiil at sa gayo'y wala sa kaniya ang mga 
katangiang hinihiling sa isang alagad ni Jesus.---Luc 
18:23. 

Ang paghimok ni Jesus na tulungan ang mga 
dukha ay kasuwato ng ginawa niya mismo. Bilang 
Anak ng Diyos sa langit, taglay niya noon ang lahat 
ng bagay. Ngunit “bagaman siya ay mayaman, nag- 
pakadukha siya.” Bilang isang taong dukha sa lupa, 
nagawa niyang tubusin ang lahi ng tao, anupat pi- 
naging-posible na matamo ng kaniyang mga taga- 
sunod ang pinakamalaking kayamanan, samakatu- 
wid nga, ang pag-asa na maging mga anak ng 
Diyos. (2Co 8:9) Karagdagan pa, naging posible para 
sa kanila na magtamo ng iba pang malalaking espi- 
rituwal na kayamanan.--Ihambing ang 2Co 6:10, 
Apo 2:9, 3:17, 18. 

Gayundin, noong naririto siya sa lupa, personal 
na binigyang-pansin ni Jesus ang mga dukha sa 
materyal. Siya at ang kaniyang mga apostol ay nag- 
karoon ng pondo para sa lahat at mula roon ay nag- 
bigay sila ng tulong sa nagdarahop na mga Israeli- 
ta. (Mat 26:9-11: Mar 14:5-7: Ju 12:5-8, 13:29) Nang 
maglaon, nagpakita rin ang mga Kristiyano ng ga- 
yunding maibiging pagkabahala sa mga dukha ha- 
bang naglalaan sila ng materyal na tulong sa kani- 
lang mga dukhang kapatid. (Ro 15:26, Gal 2:10) 
Ngunit may ilan na nakalimot, anupat kinailangan 
silang sawayin ng alagad na si Santiago dahil pinag- 
papakitaan nila ng paboritismo ang mayayaman at 
hinahamak ang mga dukha.---San 2:2-9. 

Sabihin pa, yaon lamang mga karapat-dapat ang 
tumatanggap noon ng materyal na tulong. Kailan- 
man ay hindi kinunsinti ang katamaran. Gaya ng 
isinulat ng apostol na si Pablo sa mga taga-Tesaloni- 
ca: “Kung ang sinuman ay ayaw magtrabaho, hu- 
wag din naman siyang pakainin.”--2Te 3:10; ting- 
nan ang KALOOB NG AWA, MGA, PULUBI, PAMAMALIMOS. 


DULAAN, TEATRO. Isang istraktura (thea- 
tron kung tawagin ng mga Griego) kung saan ipina- 
palabas ang mga pagtatanghal ng drama, trahedya, 


DULAAN, TEATRO 


komedya, sayaw, musika, at mga panoorin. Kadala- 
san, sa dulaan ipinapalabas ang imoral na mga pag- 
tatanghal, na iniiwasan ng tapat na mga Kristiyano. 
(Efe 5:3-5) Ngunit nagsilbi rin itong dakong mapag- 
titipunan ng publiko para sa iba pang mga layunin. 

Ang dulaang nasa Efeso ang pinagdalhan sa mga 
kasamahan ni Pablo sa paglalakbay nang si Deme- 
trio na panday-pilak ay magsulsol ng kaguluhan la- 
ban sa mga misyonerong Kristiyano na ito. Ba- 
gaman nais pumaroon ng apostol sa mga taong 
nagkakatipon sa dulaan, pinakiusapan siya ng mga 
alagad at ng ilang palakaibigang komisyonado ng 
mga kapistahan at mga palaro na huwag gawin 
iyon.--Gaw 19:23-31. 

Ang mga dulaan o teatro ay pinasimulang itayo 
sa Gresya humigit-kumulang noong ikalimang sig- 
lo B.C.E. patuloy, at nang maglaon ay itinayo ang 
mga ito sa iba't ibang pangunahing lunsod. Karami- 
han sa mga teatrong Griego ay itinayo na hugis ha- 
ting-bilog sa may-ukang dalisdis ng isang burol. 
Maaaring gawa sa kahoy o bato ang mga upuan. Sa 
pamamagitan ng mga daanan ay nahahati ang mga 
ito sa mga seksiyon, at nakahilera ang mga ito nang 
baytang-baytang sa di-gaanong matarik na dahilig 
ng burol. Nasa gitna ang or-khe'stra (isang dako 
para sa pagsasayaw o sa koro), at sa likod naman 
nito ay may entabladong nakaangat at may ske-ne”, 
o background. 

Natagpuan ang mga guho ng mga teatro sa mga 
lugar na gaya ng Efeso, Atenas, at Corinto. Ang ma- 
laking teatro na nahukay sa Efeso ay may 66 na ha- 
nay ng mga upuan at makapaglalaman nang hang- 
gang 25,000 manonood. Napakahusay ng akustika 
nito noon, at hanggang sa ngayon, anupat maging 
ang mahinang tinig mula sa entablado ay madaling 
maririnig sa pinakamataas na hanay. 

Kalimitan, itinatayo ng mga Romano ang kani- 
lang mga teatro bilang hiwalay na mga gusali na 
hindi nakadepende sa dahilig ng kalupaan. Kung 
minsan, ang kanilang mga teatro ay may bubong sa 
entablado at sa isang bahagi ng dakong inuupu- 
an. Ang isa pang uri, ang Romanong ampiteatro, 
ay isang walang-bubong na istrakturang pabilog 
o biluhaba na sa gitna ay may malaking espasyo 
o arena, at mula roon ay may mga upuang na- 
kapaikot at baytang-baytang. Ang Colosseum sa 
Roma, na natapos noong 80 C.E. at may nalalabi pa 
ring bahaging nakatayo sa ngayon, ay isang bantog 
na Romanong ampiteatro. Nagpagawa si Herodes na 
Dakila ng mga teatro sa iba't ibang lunsod, pati na 
sa Damasco at Cesarea. Sinabi ni Josephus na si He- 
rodes ay “nagpagawa ng teatro sa Jerusalem, at 
pagkatapos niyaon ng isang napakalaking ampitea- 
tro sa kapatagan.”--Jewish Antiquities, XV, 268 
(viii, 1). 


DULONG-BALAT 


Ang salitang Griego na the'a-tron ay maaaring tu- 
mukoy sa dakong pinagtatanghalan ng isang pala- 
bas o sa “pandulaang panoorin” mismo. Sumulat si 
Pablo: “Sapagkat sa wari ko ay kaming mga apostol 
ang huling inilagay ng Diyos sa tanghalan bilang 
mga taong itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami 
ay naging pandulaang panoorin [thea:tron] sa san- 
libutan, at sa mga anghel, at sa mga tao.” (1Co 4:9) 
Sa gayo'y tinukoy ni Pablo ang nakaugaliang pansa- 
rang palabas ng Romanong mga paligsahan ng mga 
gladyador sa arena ng ampiteatro, kapag ang ilang 
kalahok ay inilalabas nang walang saplot at pande- 
pensa, anupat isinasailalim sa pagpaslang at tiyak 
na kamatayan. 

Nakaugalian ng mga Griego at mga Romano na 
dalhin sa dulaan ang mga kriminal na hinatulan ng 
kamatayan, kung saan tinutuya ang mga ito ng 
nagkakatipong karamihan. Sumulat si Pablo sa mga 
Kristiyanong Hebreo, at maliwanag na tinukoy niya 
ang kaugaliang ito. Bagaman walang rekord na nag- 
sasabing ang mga Kristiyanong ito ay dumanas ng 
gayong pagtrato, nagbata sila ng katulad na mga 
pagdurusa. Hinimok sila ng apostol: “Patuloy nin- 
yong alalahanin ang mga araw noong una nang, 
pagkatapos na kayo ay maliwanagan, kayo ay nag- 
bata ng matinding pakikipagpunyagi sa ilalim ng 
mga pagdurusa, kung minsan ay habang inilalantad 
kayo na waring nasa dulaan kapuwa sa mga pag- 
dusta at mga kapighatian, at kung minsan ay ha- 
bang nagiging mga kabahagi kayo niyaong mga 
may gayong karanasan.”---Heb 10:32, 33. 


DULONG-BALAT. 


DUMA. 

1. Ang ikaanim sa talaan ng 12 anak na lalaki ni 
Ismael. Si Duma ay naging bayaw ng kaniyang pin- 
san sa ama na si Esau dahil napangasawa ito ng ka- 
niyang kapatid na babae na si Mahalat. Si Duma rin 
ay naging pinuno at ulo ng isang lipi, o bansa, bi- 
lang katuparan ng pangako ni Jehova kay Abraham. 
--Gen 17:20, 25:14-16: 28:9; 1Cr 1:30. 

Maliwanag na isinunod ng Ismaelitang si Duma 
sa kaniyang pangalan ang katawagan sa isang rehi- 
yon sa H Arabia na nasa kalagitnaan ng Lupang Pa- 
ngako at ng T ng Babilonia. Nananatili pa rin ang 
pangalang ito sa pangalan ng oasis na Dumat al- 
Ghandal (tinatawag ngayon na Al-Jawf). May bina- 
banggit ang Asiryanong si Haring Senakerib na 
Adummatu, na “nasa disyerto.” Sinasabi naman ni 
Esar-hadon na may Adumu na sinakop ng kaniyang 
amang si Senakerib. 

2. Isang lunsod na nakatalang kabilang sa mga 
iniatas sa tribo ni Juda pagkatapos na masakop ni 
Josue ang lupain. (Jos 15:52) Ito ay nasa bulubun- 
duking pook at ipinapalagay na ito ang Khirbet Do- 


Tingnan ang PAGTUTULI. 


622 


meh ed-Deir (Duma), na mga 15 km (9 na mi) 
sa TK ng Hebron. 

3. Sa Isaias 21:11 ay may isang kapahayagan la- 
ban sa “Duma.” Gayunman, agad na binanggit ang 
“Seir,” at maaaring ipinahihiwatig nito na ang men- 
sahe ay nakatuon laban sa Edom. (Gen 32:3) Ang 
Griegong Septuagint naman ay kababasahan doon 
ng “Idumea” (ang lupain ng mga Edomita) sa halip 
na “Duma.” 


DUMALAGANG BAKA [sa Heb., @ghlah:: 
sa Gr., da'malis, sa Ingles, heifer]. Batang baka na 
hindi pa nakapagsilang ng guya. 

Kasama ang dumalagang baka sa mga hayop na 
hiniwa ni Abraham sa dalawang bahagi. Pagkatapos 
ay nakakita siya ng “isang umuusok na hurno at 
isang maapoy na sulo na dumaan sa pagitan ng mga 
putol ng hayop.” Nangyari ito nang pagtibayin ng 
Diyos ang isang tipan sa kaniya.---Gen 15:9-18. 

Sa Israel, ang taong humipo sa bangkay, buto o li- 
bingan ng tao, o pumasok sa isang tolda kung saan 
may nakahigang bangkay, ay marumi. Kailangan 
siyang sumailalim sa isang espesipikong pamamara- 
an ng paglilinis, kung hindi'y parurusahan siya at “li- 
lipulin mula sa gitna ng kongregasyon.” Ginagamit 
sa pamamaraang ito ang abo ng isang malusog na 
pulang baka na hindi pa napapatungan ng pamatok. 
Iihahalo ito sa tubig, na iwiniwisik naman sa taong 
marumi. Tinukoy ni Pablo ang pamamaraang ito 
at ipinakita niya na nakapagpapabanal lamang ito 
hanggang sa ikalilinis ng laman, ngunit lumalarawan 
ito sa tunay na paglilinis ng budhi sa pamamagitan 
ng hain ni Jesu-Kristo.--Bil 19:1-22, Heb 9:13, 14. 

Ginagamit din ang isang batang baka kapag may 
nakapataw na pagkakasala sa dugo sa isang lunsod 
dahil sa isang pagpaslang na hindi nalaman kung 
sino ang salarin. Ang matatandang lalaki ng lunsod 
na pinakamalapit sa taong natagpuang pinatay, ka- 
sama ang ilang saserdote ng mga anak ni Levi, ay 
kailangang kumuha ng isang batang baka na hindi 
pa nagagamit na pantrabaho at babaliin nila ang 
leeg nito sa isang di-sinasakang agusang libis na di- 
nadaluyan ng tubig. Pagkatapos, ang matatandang 
lalaki ng lunsod na iyon ay maghuhugas ng kani- 
lang mga kamay sa ibabaw ng batang baka at ma- 
mamanhik sa Diyos na huwag Siyang maglagay ng 
pagkakasala sa dugo sa lunsod na iyon. Diringgin ng 
Diyos ang pakiusap at aalisan ang lunsod ng pagka- 
kasala ng pagbububo ng dugong walang-sala. Ang 
pagbali sa leeg ng baka, sa halip na patayin ito 
bilang isang handog ukol sa kasalanan, ay nag- 
papahiwatig na, bilang sagisag, dinanas ng baka 
ang kaparusahang dapat sanang danasin ng di-kila- 
lang mamamaslang, ngunit sa anumang paraan ay 
hindi pinakikinabangan ng mamamaslang ang pa- 
mamaraang ito bilang pambayad-sala sa kaniyang 


623 


krimen. Ipinauubaya sa Diyos na Jehova, na naka- 
kakita ng lahat, ang paghatol sa tunay na mama- 
maslang. Sabihin pa, kung sa kalaunan ay matukla- 
san kung sino ang pumaslang, papatayin siya dahil 
sa ginawa niyang pagpaslang, gaya ng hinihiling ng 
Kautusan. Ang seremonya may kinalaman sa ba- 
tang baka ang magpapabatid ng insidenteng ito sa 
madla at tutulong upang mabunyag kung sino ang 
mamamaslang.--Deu 21:1-9, Bil 35:30-33. 

Nang ang bansang Ehipto ay namamayan nang 
sagana at nakakakain nang mainam sa kaniyang lu- 
pain, makasagisag itong tinukoy ng propetang si Je- 
remias bilang “isang napakagandang dumalagang 
baka,” ngunit inihula niya paparating na ang pagka- 
talo nito. (Jer 46:20, 21) Inihalintulad din ng pro- 
petang iyon ang mga Babilonyong manlulupig ng 
bayan ng Diyos sa isang dumalagang baka na duma- 
damba sa murang damo, dahil nagbunyi sila sa pag- 
bihag nila sa Israel. (Jer 50:11) Tinukoy ni Oseas ang 
Efraim (ang sampung-tribong kaharian) bilang isang 
sinanay na dumalagang baka na dati'y nasa ilalim 
ng pagtuturo at pagpapala ng Diyos at may kasaga- 
naan, yamang ang hayop na gumigiik ay pinahihin- 
tulutang kumain mula sa kaniyang pinagpagalan, na 
hindi naman kabigatan.---Os 10:11, Deu 25:4. 


DUMI [sa Ingles, dung]. Ang dumi ng mga tao, 
mga ibon, at mga hayop ay ginagamitan ng iba't 
ibang salita sa mga wika ng Bibliya. Sa Kasulatan, 
ang dumi ay kadalasang ginagamit sa makasagisag 
na paraan. 

Isang “bukod na dako” o “palikuran” ang ginaga- 
mit noon ng mga kawal ng Israel sa labas ng kani- 
lang mga kampo, at dapat nilang takpan ang ka- 
nilang dumi. (Deu 23:12-14) Sa ganitong paraan, 
naingatan ang kalinisan ng hukbo sa harap ni Jeho- 
va at nakatulong din ito upang maiwasan ang pag- 
laganap ng mga nakahahawang sakit na dala ng 
mga langaw. 

Ang isa sa mga pintuang-daan ng Jerusalem ay 
ang “Pintuang-daan ng mga Bunton ng Abo,” na ti- 
natawag na “Pintuang-daan ng Dumi" sa maraming 
Bibliya. (Ne 2:13, 3:13, 14, 12:31) Ito ay may layong 
isang libong siko (445 m; 1,458 piye) sa dakong S ng 
Pintuang-daan ng Libis at samakatuwid ay nasa 
T ng Bundok Sion. Malamang na ganito ang itina- 
wag sa pintuang-daang ito dahil sa basurang itina- 
tambak sa Libis ng Hinom na nasa ibaba nito at pi- 
natutunguhan nito; posibleng sa pintuang-daan na 
ito inilalabas ang basura ng lunsod. 

Maaaring dumi ang ginamit ng ilang pagala- 
galang grupo ng mga tao bilang panggatong. No- 
ong isadula ni Ezekiel ang isang makahulang tagpo 
hinggil sa pagkubkob sa Jerusalem, tumutol siya 
nang utusan siya ng Diyos na gumamit ng dumi ng 
tao bilang panggatong sa pagluluto ng tinapay. Bi- 


DUMI 


lang konsiderasyon, pinahintulutan naman siya ng 
Diyos na gumamit na lamang ng dumi ng baka. 
(Eze 4:12-17) Waring ipinahihiwatig nito na hindi 
iyon karaniwang ginagawa sa Israel. 

Ginagamit noon ang dumi bilang pataba sa lupa. 
Waring ang dayami at dumi ay pinagsasama sa 
isang “tapunan ng dumi,” anupat posibleng niyuyu- 
rakan ng mga hayop ang dayami upang humalo sa 
dumi. (Isa 25:10) Ang isang paraan upang gawing 
mabunga ang puno ng igos ay 'humukay sa palibot 
nito at maglagay ng pataba” o dumi.--Luc 13:8. 

Ang dumi ay karaniwan nang itinuturing na na- 
kapandidiri, isang bagay na itinatapon. Idiniriin ito 
ng pananalita ni Jehova may kinalaman sa suwa- 
il na sambahayan ni Haring Jeroboam ng Israel: 
“Lubos kong papalisin ang sambahayan ni Jerobo- 
am, kung paanong inaalis ng isa ang dumi hang- 
gang sa ito ay maitapon.”---1Ha 14:10. 

Isang napakatinding insulto at isang parusa 
ang gawing palikurang pambayan ang bahay ng 
isang tao. (Ezr 6:11: Dan 2:5: 3:29) Noong panahon 
ng pagsubok sa Bundok Carmel upang malaman 
kung sino ang tunay na Diyos, tinuya ni Elias ang 
mga propeta ng di-tumutugon na si Baal sa pagsa- 
sabi: “Maaaring mayroon siyang pinagkakaabala- 
han, at siya ay may dumi at kailangan niyang pu- 
maroon sa palikuran.” (1Ha 18:27) Nang maglaon ay 
iniutos ni Jehu na ibagsak ang bahay ni Baal, at “ibi- 
nukod nila iyon bilang mga palikuran.”---2Ha 10:27. 

Ang dumi ay ginagamit din bilang simili upang 
tumukoy sa kahiya-hiyang wakas ng isang indibi- 
duwal o ng isang bansa. (2Ha 9:36, 37: Aw 83:10: Jer 
8:1, 2: 9:22: 16:4) Inihula ng Diyos na sa panahon ng 
kaniyang pakikipagtalo sa mga bansa, ang mga ma- 
papatay ni Jehova ay hindi hahagulhulan, pipisanin, 
o ililibing, kundi magiging “gaya sila ng dumi sa 
ibabaw ng lupa.”--Jer 25:31-33, ihambing ang Zef 
1:14-18. 

Ayon sa Kautusan, ang saserdote ay hindi kakain 
ng handog ukol sa kasalanan, na ang dugo ay dina- 
dala sa loob ng santuwaryo upang magbayad-sala. 
Ang bangkay at dumi nito ay susunugin sa isang 
dakong malinis sa labas ng kampo. (Lev 4:11, 12; 
6:30, 16:27) Ito ay dahil hindi dapat gamitin sa ibang 
paraan o pahintulutang mabulok ang alinmang ba- 
hagi ng hayop. Iyon ay “malinis,” samakatuwid nga, 
pinabanal kay Jehova at sa gayon ay kailangang su- 
nugin sa isang dakong malinis.--Ihambing ang Heb 
13:11-83. 

Palibhasa'y lubhang pinahalagahan ni Pablo ang 
espirituwal na mga bagay at ang kaniyang pag-asa 
kay Kristo, sinabi niya: “Dahil sa kaniya ay tinang- 
gap ko ang kawalan ng lahat ng bagay at itinuturing 
kong mga basura ang mga iyon, upang matamo 
ko si Kristo at masumpungang kaisa niya.” (Fil 3: 


DUMI NG KALAPATI 


8, 9) Ang salitang Griego rito na isinaling “basura” 
(sky'balon) ay maaaring tumukoy sa dumi ng tao 
o hayop o sa mga tira-tira sa isang piging na itina- 
tapon na lamang. Kahit ang nasa isip lamang ng 
apostol ay ang huling nabanggit na kahulugan, idi- 
niriin ng kaniyang pagturing sa “lahat ng bagay" bi- 
lang “basura” ang mataas na pagpapahalaga niya sa 
pagtatamo kay Kristo at sa pagkasumpong sa kani- 
ya na kaisa nito.---Tingnan ang DUMI NG KALAPATI. 


DUMI NG KALAPATI. Nang ilarawan ang 
pagkubkob ng Siryanong si Haring Ben-hadad sa 
Samaria, binanggit na nagkaroon doon ng napaka- 
tinding taggutom anupat “ang isang ulo ng asno ay 
nagkahalaga ng walumpung pirasong pilak, at ang 
isang kapat na takal na kab ng dumi ng kalapati ay 
nagkahalaga ng limang pirasong pilak.” (2Ha 6:24, 
25) Batay rito, ang halaga ng isang ulo ng asno ay 
mga S176 (kung siklo ang mga “pirasong pilak”) at 
“ang isang kapat na takal na kab [0.3 L; 0.55 tu- 
yong pt] ng dumi ng kalapati” naman ay mga S11. 
Ipinahihiwatig nito na, dahil sa kakapusan sa pagka- 
in, kahit ang ulo ng asno na mabuto at walang ga- 
anong laman ay naging napakamahal na pagkain 
(bagaman maruming hayop ang asno ayon sa Kau- 
tusang Mosaiko), at pati ang dumi ng kalapati ay 
naging napakamahal. Dahil nabanggit ang dumi ng 
kalapati, nagkaroon ng mga talakayan kung literal 
ba ang terminong ito at kung saan ito gagamitin ng 
bumibili. 

Ipinapalagay ng ilan na ang terminong “dumi ng 
kalapati” ay isang uri ng halaman. Gayunman, wa- 
lang katibayan na ang mga halamang tinutukoy 
nila ay nakilala sa tawag na dumi ng kalapati o na 
may makukuhang gayong mga halaman ang mga 
taong nakulong sa Samaria dahil sa pagkubkob. 

Yaon namang mga naniniwala na literal ang kahu- 
lugan ng pananalitang ito ay hindi rin magkasundo 
kung saan ginagamit noon ang dumi ng kalapati. Si- 
nasabi ng ilan na matagal na itong ginagamit sa Git- 
nang Silangan bilang pataba sa tanim na melon, 
ngunit mas makatuwiran na ang nasa isip ng mga 
taong malapit nang mamatay dahil sa gutom ay ang 
pagkain na kaagad nilang makakain at hindi ang ani 
na mga ilang buwan pa bago nila mapakinabangan. 

Marami ang naniniwala na aktuwal na kinain noon 
ang dumi ng kalapati, anupat sinasabi nila na ang ti- 
nutukoy ay taggutom at ang mga bagay na handang 
gawin ng mga tao dahil sa matinding gutom. Halim- 
bawa, bagaman ang banta ng opisyal ni Senakerib na 
si Rabsases ay sinadyang lumikha ng matinding ta- 
kot, posible ring mangyari na dahil sa pagkubkob ng 
Asirya ay ‘kakainin ng mga taong-bayan ng Jerusa- 
lem ang kanilang sariling dumi at iinumin nila ang 
kanilang sariling ihi.” (2Ha 18:27) Bagaman talagang 
nakapandidiring isipin na kakainin ng mga tao ang li- 


624 


teral na dumi, hindi iyan sapat na dahilan para tang- 
gihan ang pangmalas na ito. Napakatindi ng taggu- 
tom na sumapit sa Samaria anupat pinakuluan at 
kinain ng mga kababaihan ang kanilang sariling mga 
anak, na nagpapakitang kakainin nila anuman ang 
naroroon. (2Ha 6:26-29) Bagaman sinasabi ng iba na 
walang sustansiya ang dumi, hindi ito nangangahu- 
lugan na hindi nila ito binili at kinain, sapagkat kada- 
lasan nang wala sa katinuan ang mga taong gutom 
na gutom, anupat kakainin nila kahit ano upang ma- 
pawi ang matinding gutom. 

Marahil, ang isang pangmalas na mas kapani-pani- 
wala ay ang sinasabi ng ilang rabbi na ang dumi ay 
ginagamit noon bilang panggatong. Mayroon itong 
kahawig sa ulat ng Bibliya, yamang noong tagubili- 
nan ang propetang si Ezekiel na isadula ang mga ka- 
lagayang kasintindi nito na sasapit sa Jerusalem 
kapag kinubkob iyon, inutusan siyang iluto ang kani- 
yang pagkain gamit ang dumi bilang panggatong. 
(Eze 4:12-17) Ang pinatuyong dumi ng baka ay kara- 
niwang ginagamit na panggatong sa maraming ban- 
sa hanggang sa ngayon. Kung tama ang pangmalas 
na ito, marahil ay sinasabi lamang ng ulat ang hala- 
ga ng pagkain (ulo ng asno) at ang halaga ng pang- 
gatong na panluto nito. Ipinakikita ng kasunod na 
mga talata na noong panahong iyon ay hindi pa ku- 
makain ng hilaw na karne ang mga tao. 


DUNGIS. Pisikal o moral na kapintasan, di-kasak- 
dalan, pagiging di-malusog, “anumang masama.” 
--Deu 17:1. 

Ang salitang Hebreo para sa pisikal o moral na 
“kapintasan” ay mum. (Lev 21:17: Job 31:7) Ang 
Griegong mo mnos naman ay nangangahulugang 
“dungis,” samantalang ang kaugnay nito na a'mo- 
mos ay nangangahulugang “walang dungis.” (2Pe 
2:13; Efe 1:4) Kapuwa nauugnay ang mga ito sa 
salitang-ugat na mo-ma0-mai, nangangahulugang 
"makakita ng pagkakamali. ”---2Co 6:3, 8:20. 

Ibang-iba kay Jehova, na ‘sakdal sa kaniyang 
gawa” [walang dungis (walang batik) ang kaniyang 
mga gawa,” Sy|, sinabi ng Diyos tungkol sa Israel: 
“Sila ay gumawi nang kapaha-pahamak sa ganang 
kanila, sila ay hindi niya mga anak, ang kapintasan 
ay kanila.”---Deu 32:4, 5. 

Dahil dito, ang isang Levitikong saserdote na nag- 
lilingkod sa harap ng Diyos ng kasakdalan ay dapat 
na walang pisikal na mga dungis gaya ng pagiging 
bulag, pilay, o may hiwa ang ilong, gayundin ng 
mga abnormalidad gaya ng kamay na napakahaba, 
likod na kuba, kamay na may bali, kapayatan na du- 
lot ng sakit, mga karamdaman sa mata o balat, ka- 
may o paang pilay, at mga bayag na durog. (Lev 
21:18-20) Palibhasa'y hindi nagtataglay ng gayong 
mga kapintasan, ang mataas na saserdote ng Israel 
ay angkop na lumarawan sa Dakilang Mataas na Sa- 


625 


serdote na si Jesu-Kristo, na “walang katusuhan, 
walang dungis. ”---Heb 7:26. 

Ang pagiging malusog, o walang dungis, ay kahi- 
lingan para sa mga hayop na inihahain sa ilalim ng 
Kautusang Mosaiko. (Exo 12:5, Lev 4:3, 28, Deu 
15:21) Totoo rin ito sa mga haing may kaugnayan sa 
makasagisag na templo na nakita ni Ezekiel sa pa- 
ngitain. (Eze 43:22, 23) Sa katulad na paraan, si 
Kristo, isang “walang-dungis at walang-batik na 
kordero,” ay “naghandog ng kaniyang sarili nang 
walang dungis sa Diyos.”---1Pe 1:19: Heb 9:14. 

Ang ilan sa mga taong inilalarawan bilang “wa- 
lang kapintasan” sa pisikal na kaanyuan ay si Absa- 
lom, ang babaing Shulamita, at ang ilang anak ni Is- 
rael sa Babilonya. (2Sa 14:25: Sol 4:7; Dan 1:4) 
Ang lahat ng nasa ilalim ng Kautusan ay pinasig- 
lang ingatan at proteksiyunan ang isa't isa, upang 
huwag silang magkadungis sa anumang paraan. 
“Kung ang isang tao ay magpangyari ng isang ka- 
pintasan sa kaniyang kasamahan, kung ano ang gi- 
nawa niya, gayon ang gagawin sa kaniya. Bali para 
sa bali, mata para sa mata, ngipin para sa ngipin, 
ang katulad na uri ng kapintasan na pinangyari niya 
sa taong iyon, gayundin ang pangyayarihin sa kani- 
ya.” (Lev 24:19, 20) Nagpahayag ng pagkabahala 
ang apostol hinggil sa pangangailangan na panatili- 
hing walang dungis sa espirituwal ang kongrega- 
syong Kristiyano.--Efe 1:4: 5:27: Col 1:22; tingnan 
din ang Jud 24. 


DURA, I. Ang kapatagan kung saan itinayo ni 
Nabucodonosor ang isang gintong imahen.---Dan 
3:1. 

Binabanggit sa Bibliya na ito'y nasa “nasasaku- 
pang distrito ng Babilonya,” anupat maliwanag na 
malapit ito sa lunsod na iyon. Dahil dito, bagaman 
maraming lugar ang iminumungkahi bilang loka- 
syon nito, ipinapalagay ng ilang iskolar sa ngayon 
na ito ay ang Tulul Dura, 10 km (6 na mi) sa TS ng 
Babilonya. Ang mga guho ng isang bunton ng pina- 


E 


EBAL. Ang ikatlong binanggit sa mga anak na 
lalaki ng Horitang shik na si Sobal na nagmula kay 
Seir. (Gen 36:20, 23; 1Cr 1:40) Ang mga Horita ay 
nanirahan sa Seir bago sila itinaboy at nilipol ng 
mga anak ni Esau.--Deu 2:12. 


EBAL, BUNDOK. Isang bundok na kilala sa 
ngayon bilang Jebel Eslamiyeh (Har “Eval), na nasa 
distrito ng Samaria. Ang Bundok Ebal ay katapat 


EBAL, BUNDOK 


tuyong laryo, may sukat na 14 na m (46 na piye) ku- 
wadrado, ay natuklasan doon at ipinapalagay ng 
ilan na siyang pundasyon ng imahen ni Nabucodo- 
nosor. Gayunpaman, ang terminong Akkadiano na 
duru, nangangahulugang “sirkito,” “pader,” o “napa- 
paderang lugar,” ay madalas na lumilitaw sa mga 
pangalan ng lugar sa Mesopotamia, kung kaya im- 
posibleng matiyak ang lokasyon ng Dura sa ngayon. 


DURA, II. [away na pinatalsik mula sa bibig. 
Ang pagdura sa katawan o sa mukha ng isang tao 
ay nagpapakita ng sukdulang paghamak, pakikipag- 
alit, o pagkagalit, anupat hinihiya ang biktima. (Bil 
12:14) Samantalang napipighati, si Job ay pinagpa- 
kitaan ng gayong pagtatanghal ng pagkasuklam. 
(Job 17:6, 30:10) Sa ilalim ng Kautusang Mosaiko, 
upang hiyain sa madla ang isang lalaki sa Israel na 
tumangging tumupad ng pag-aasawa bilang bayaw, 
huhubarin ng tinanggihang babaing balo ang san- 
dalyas ng lalaki mula sa paa nito at duduraan niya 
ito sa mukha sa harap ng matatandang lalaki ng 
lunsod nito.---Deu 25:7-10. 

Dinuraan si Jesu-Kristo noong nasa harap siya ng 
Sanedrin (Mat 26:59-68, Mar 14:65) at maging ng 
mga kawal na Romano matapos siyang litisin ni Pi- 
lato. (Mat 27:27-30, Mar 15:19) Inihula ni Jesus na 
daranasin niya ang gayong mapanghamak na paki- 
kitungo (Mar 10:32-34, Luc 18:31, 32), at tinupad 
nito ang makahulang mga salita: “Ang aking muk- 
ha ay hindi ko ikinubli sa kahiya-hiyang mga bagay 
at sa dura. ”--Isa 50:6. 

Kabaligtaran nito, sa tatlong pagkakataon sa re- 
kord ng Bibliya, ginamit ni Jesu-Kristo ang kani- 
yang laway nang makahimala siyang magpagaling 
ng mga tao. (Mar 7:31-37: 8:22-26, Ju 9:1-7) Ya- 
mang ang mga resultang napangyari ni Jesus ay 
makahimala at ang mga himala ni Jesus ay isinaga- 
wa sa kapangyarihan ng espiritu ng Diyos, ang pag- 
gamit ni Kristo ng kaniyang laway sa mga kasong 
ito ay hindi dahil sa isa itong likas na pampagaling. 


ng Bundok Gerizim, anupat sa pagitan ng mga 
bundok na ito ay may isang maganda at makitid na 
libis, ang Lambak ng Sikem (Libis ng Nablus), na 
kinaroroonan ng lunsod ng Nablus, di-kalayuan 
sa sinaunang Sikem. Ang mabababang dalisdis 
lamang nito ang natatamnan ng mga pananim 
gaya ng punong ubas at punong olibo, yamang ti- 
gang at mabato ang bandang itaas nito. Tulad ng 
iba pang mga bundok sa Samaria, ang pinakaloob 


EBAL, BUNDOK 


ng Ebal ay batong-apog na ang pinakalabas ay 
yeso. Ito ay nasa dakong HS ng Bundok Gerizim at 
may taas na mahigit sa 900 m (3,000 piye) mula sa 
kapantayan ng Mediteraneo. Ang mga bundok ng 
Ebal at Gerizim ay nasa K ng Ilog Jordan.---Deu 11: 
29, 30. 

Kung tatanaw sa H mula sa taluktok ng Ebal, ma- 
kikita ng isa ang kalakhang bahagi ng lupain ng 
Galilea at pati ang Bundok Hermon. Ang matataas 
na dako sa kapaligiran ng Jerusalem ay makikita sa 
dakong T, at ang Kapatagan ng Saron at ang Medi- 
teraneo naman sa dakong K. Posibleng makita sa 
dakong S ang Hauran sa kabila ng Jordan. Minsan 
ay nagkampo si Abram (Abraham) sa libis na nasa 
pagitan ng dalawang bundok na ito, malapit sa ma- 
lalaking punungkahoy ng More.---Gen 12:6. 

Sinabi ni Moises sa mga Israelita na kapag ipina- 
sok sila ni Jehova sa lupaing aariin nila, kanila na- 
mang “ibibigay ang pagpapala sa Bundok Gerizim at 
ang sumpa sa Bundok Ebal.’ (Deu 11:29, 30) Tina- 
gubilinan din niya sila na pumili ng malalaking bato 
na di-tinabas, paputiin ang mga iyon sa apog, at ila- 
gay ang mga iyon sa Bundok Ebal. Ititindig doon 
ang isang altar, na sa ibabaw nito maghahandog 
kay Jehova ng mga hain. Sinabi rin ni Moises, “Isu- 
sulat mo sa mga bato ang lahat ng mga salita ng ka- 
utusang ito, na ginagawang totoong malinaw ang 
mga iyon. ”--Deu 27:1-8. 


Isang tanawin mula sa Bdk. Gerizim kapag nakaharap sa Bdk. Ebal 


626 


Pagkatawid ng Israel sa Jordan, ang mga tribo 
nina Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan, at Neptali ay 
“tatayo para sa sumpa sa Bundok Ebal,” at ang ibang 
mga tribo naman ay “tatayo upang pagpalain ang 
bayan sa Bundok Gerizim.” Sa pagkakataong iyon, 
bibigkasin ang mga pagpapala sa mga susunod sa 
kautusan ng Diyos, gayundin ang mga sumpa sa 
mga lalabag sa kaniyang kautusan. (Deu 27:12-14) 
Kapag ipinahayag ang mga sumpa para sa pagsu- 
way, ang buong bayan ay magsasabi ng “Amen!” 
samakatuwid nga, “Mangyari nawa!” upang ipaki- 
tang sang-ayon sila na ang mga manggagawa ng 
kabalakyutan ay dapat hatulan.---Deu 27:15-26. 

Pagkaraan ng tagumpay ng Israel sa Ai, sinunod 
ni Josue ang mga tagubilin ni Moises, anupat nagta- 
yo ng altar para kay Jehova sa Bundok Ebal. Isinu- 
lat niya sa mga bato (marahil ay sa mga bato ng al- 
tar mismo) ang “isang kopya ng kautusan ni Moises 
na isinulat niya sa harap ng mga anak ni Israel.” 
Pagkatapos, sa harap ng kongregasyon ng Israel (ka- 
sama ang mga naninirahang dayuhan) na nagkati- 
pon gaya ng itinagubilin ni Moises, “binasa [ni Jo- 
sue] nang malakas ang lahat ng mga salita ng 
kautusan, ang pagpapala at ang sumpa, ayon sa la- 
hat ng nakasulat sa aklat ng kautusan.” Ang kalaha- 
ti ng kongregasyon ay nakatayo sa harap ng Bun- 
dok Ebal at ang kalahati naman ay sa harap ng 
Bundok Gerizim, anupat ang kaban ng tipan at ang 


627 


mga Levita ay nasa pagitan ng dalawang grupo. (Jos 
8:30-35) Ang magkaharap na mga dalisdis ng Bun- 
dok Ebal at Bundok Gerizim ay naglaan ng mahusay 
na akustika para sa okasyong ito. Kapansin-pansin 
din na naganap ang mga pangyayaring ito sa halos 
pinakasentro ng lupang pangako at malapit sa dako 
kung saan ipinangako ni Jehova ang lupaing ito sa 
ninuno ng Israel na si Abram (Abraham).---Gen 12: 
6, 7. 

Ayon sa tradisyong Judio, ang mga Levita, na na- 
katayo sa pagitan ng Bundok Ebal at ng Bundok Ge- 
rizim, ay humaharap sa Bundok Gerizim kapag bu- 
mibigkas ng pagpapala, na sinasagot ng bayang 
nagkakatipon doon ng “Amen!” Pagkatapos ay sina- 
sabing humaharap sila sa Bundok Ebal at bumibig- 
kas ng isa sa mga sumpa, na sinasagot naman ng 
“Amen!” ng mga nagkakatipon sa panig na iyon. Ga- 
yunman, hindi binanggit ng Kasulatan ang eksak- 
tong pamamaraan na sinunod sa natatanging okas- 
yong iyon. 

Sa Deuteronomio 27:4, sinasabi sa Samaritanong 
Pentateuch na ang mga bato ay ilalagay sa Bun- 
dok “Gerizim.” Gayunman, “Ebal” ang mababasa sa 
tekstong Masoretiko, Latin na Vulgate, Syriac na Pe- 
shitta, at Griegong Septuagint. Ipinakikita ng Josue 
8:30-32 na sa Bundok Ebal inilagay ni Josue ang 
mga bato kung saan isinulat ang “isang kopya ng ka- 
utusan ni Moises.”---Tingnan ang GERIZIM, BUNDOK. 


EBANGHELISADOR. Isang mangangaral ng 
ebanghelyo o mabuting balita, isang mensahero ng 
mga bagay na mabuti. Ang salitang Griego na eu- 
ag-geli:stes” (ebanghelisador) ay may malapit na 
kaugnayan sa salitang eu-ag-geli-on, “mabuting ba- 
lita” o “ebanghelyo.” (Tingnan ang MABUTING BALITA, 
gayundin ang Na 1:15, tlb sa Rbi8, Mat 4:23, tlb sa 
Rbi8.) Si Jehova ang Dakilang Ebanghelisador, o Ta- 
gapagdala ng mabuting balita. Pagkatapos na ma- 
hulog si Adan sa kasalanan, isang mabuting bali- 
ta na malaman, sa Genesis 3:15, na magkakaroon 
ng isang binhi na dudurog sa ulo ng serpiyente. 
Nagbigay ito ng pag-asa sa tao. (Ro 8:20) Nang pa- 
lawakin ni Jehova kay Abraham ang pangako tung- 
kol sa binhi, nagpahayag Siya ng mabuting balita sa 
kaniya. (Gal 3:8, Gen 12:1-3) Sa Isaias 52:7, inihula 
na may “magdadala ng mabuting balita” tungkol sa 
pagsasauli sa mga Judio mula sa Babilonya. Sinipi 
ng apostol na si Pablo ang tekstong ito may kaugna- 
yan sa gawaing pag-eebanghelyo ng mga Kristiya- 
no. (Ro 10:15) Ang anghel na si Gabriel ay nag- 
silbing ebanghelisador noong ipatalastas niya kay 
Zacarias ang mabuting balita tungkol sa darating na 
kapanganakan ni Juan na Tagapagbautismo at kay 
Maria naman ang tungkol sa kapanganakan ni Je- 
sus. Isang anghel ang nagsilbing ebanghelisador sa 


EBANGHELISADOR 


mga pastol noong ipanganak si Jesus. (Luc 1:18-38, 
2:10) Si Juan na Tagapagbautismo ay isang ebang- 
helisador, sapagkat iniulat na siya'y “nagpatuloy sa 
paghahayag ng mabuting balita sa mga tao.” (Luc 
3:18) Ang lahat ng mga alagad ni Jesus ay nakiba- 
hagi sa pangmadlang ministeryo ng paghahayag ng 
mabuting balita at samakatuwid ay mga ebangheli- 
sador.---Gaw 8:4. 

Mga Pantanging Misyonerong Ebanghelisa- 
dor. Bagaman ang lahat ng mga Kristiyano ay 
inatasang maging mga ebanghelisador, ang salitang 
ito ay ginagamit sa Efeso 4:8, 11, 12 sa isang panta- 
nging paraan, anupat doo'y inilalarawan ni Pablo 
ang “mga kaloob na mga tao" na ibinigay ni Kristo 
sa kongregasyon nang umakyat siya sa kaitaasan: 
“At ibinigay niya ang ilan bilang mga apostol, ang 
ilan bilang mga propeta, ang ilan bilang mga ebang- 
helisador, ang ilan bilang mga pastol at mga guro, 
... ukol sa pagpapatibay sa katawan ng Kristo.” Ang 
espesipikong gawain ng gayong mga ebanghelisa- 
dor ay katulad niyaong sa mga misyonero. Kadala- 
san, sila ang mga nagbubukas ng mga bagong teri- 
toryo na hindi pa napangangaralan. Sa talaan sa 
Efeso 4:11, ang mga ebanghelisador ay unang bina- 
banggit kaysa sa mga pastol at mga guro, yamang 
matapos maipangaral ang mabuting balita at maka- 
gawa ng mga alagad, ang mga pastol at mga guro 
naman ang gumagawa ng karagdagang pagpapati- 
bay. 

Isa si Felipe na pantanging binabanggit bilang 
ebanghelisador. Pagkatapos ng Pentecostes, siya ang 
nagpasimula ng gawain sa lunsod ng Samaria anu- 
pat naging napakamatagumpay nito. Si Felipe ay 
inutusan ng isang anghel na mangaral ng mabuting 
balita tungkol kay Kristo sa bating na Etiope, na ka- 
niya ring binautismuhan. Pagkatapos nito, si Felipe 
ay kinuha ng espiritu upang mangaral sa Asdod at 
sa lahat ng mga lunsod na madaraanan niya patu- 
ngong Cesarea. (Gaw 8:5, 12, 14, 26-40) Si Pablo 
ay gumawa ng maraming pag-eebanghelyo. (2Co 
10:13-16) Si Timoteo ay isang ebanghelisador, o mi- 
syonero, at pantanging idiniin ni Pablo ang pag- 
eebanghelyo nang payuhan niya si Timoteo bago 
sila maghiwalay: “Ikaw naman, panatilihin mo ang 
iyong katinuan sa lahat ng mga bagay, magtiis 
ka ng kasamaan, gawin mo ang gawain ng isang 
ebanghelisador, lubusan mong ganapin ang iyong 
ministeryo.” Bukod sa pangangaral ng mabuting ba- 
lita kasama ng iba pang mga Kristiyano, si Timoteo 
ay nagsagawa rin ng gawaing pagpapastol at pagtu- 
turo bilang isang tagapangasiwa sa Efeso.--2Ti 4:5: 
1Ti 1:3. 

Pag-eebanghelyo sa “Panahon ng Kawaka- 
san.” Ang pinakamalawak na pag-eebanghelyo 
ay isasakatuparan sa “panahon ng kawakasan,” 


EBANO 


ayon sa malinaw na pananalita ni Jesus sa Mateo 
24:14: “Ang mabuting balitang ito ng kaharian ay 
ipangangaral sa buong tinatahanang lupa... at 
kung magkagayon ay darating ang wakas.” Sa ka- 
salukuyang panahon, ang mga bansa ay may mga 
misyonero para sa ekonomiya, pulitika, at medisi- 
na, at mga katulad nito. Subalit ang mga Kristiya- 
no ay inutusang mangaral tungkol sa Kaharian ng 
Diyos at gumawa ng mga alagad ni Jesu-Kristo. 
(2Ti 4:2, 1Co 9:16, 1Pe 1:12, 25, 4:17) Ang anghel 
na lumilipad sa kalagitnaan ng langit at may wa- 
lang-hanggang mabuting balita ay naghahayag ng 
ganito: “Matakot kayo sa Diyos at magbigay sa ka- 
niya ng kaluwalhatian, sapagkat dumating na ang 
oras ng paghatol niya, kaya sambahin ninyo ang 
Isa na gumawa ng langit at ng lupa at dagat 
at mga bukal ng mga tubig.” (Apo 14:6, 7) Ito 
ang mabuting balita na dadalhin ng mga Kristi- 
yanong ebanghelisador, o misyonero. Kung paa- 
nong inilalarawan ng Bibliya ang ilang tao, gaya 
ni Felipe na ebanghelisador, bilang mga misyo- 
nero o mga ebanghelisador sa isang pantanging 
diwa, ang ilang Kristiyano ngayon ay maaari ring 
magsagawa ng gawaing pagmimisyonero sa isang 
pantanging diwa, anupat nagtutungo pa nga sa 
ibang mga bansa upang mangaral. (Gaw 21:8) Ga- 
yunpaman, ang lahat ng mga Kristiyano ay inata- 
san at obligado na maging mga ebanghelisador 
saanman sila naroroon, anupat nangangaral ng 
mabuting balita sa lahat ng uri ng mga tao.---Ro 
10:9, 10. 


EBANO [sa Heb., hovnim/ sa Ingles, ebony]. 
Ang terminong ito ay pinaniniwalaang tumutukoy 
sa kahoy na nagmula sa Diospyros ebenum o sa ka- 
tulad na mga uri ng puno na kabilang sa gayunding 
genus. Ang punong ito ay tumataas, may simpleng 
mga dahon at hugis-kampanilyang mga bulaklak. 
Ang kahoy nito sa bandang labas ay malambot at 
maputi, ngunit ang pinakaubod nito, na ang diya- 
metro ay umaabot nang hanggang 0.5 m (2 piye), 
ay napakatigas, may masinsing hilatsa, matibay, at 
maitim o matingkad na kayumanggi. Napakikintab 
ito nang husto. Dahil sa mga katangiang ito kung 
kaya angkop na angkop ito para sa paggawa ng ma- 
gagandang muwebles, mga kagamitang pampala- 
muti, at bilang pangkalupkop kasama ng garing. Gi- 
namit din ito ng mga pagano sa paggawa ng mga 
idolo para sa pagsamba. 

Minsan lamang binanggit ang ebano sa Bibliya, sa 
Ezekiel 27:15, kung saan tinutukoy ito bilang isang 
kalakal. Sinasabing ang ebano at garing na binang- 
git doon ay nagmula sa India o Sri Lanka, marahil 
ay itinawid sa Dagat ng Arabia, pagkatapos ay sa 
Dagat na Pula, at saka idinaan sa katihan, o kaya 


628 


naman ay mula sa Nubia sa HS Aprika. Gustung- 
gusto ito ng sinaunang mga Ehipsiyo, at may mga 
produktong yari sa ebano na natagpuan sa mga li- 
bingan sa Ehipto. 


EBED [[ingkod: o, pinaikling anyo ng Obadias, 
na nangangahulugang “Lingkod ni Jehova']. 

1. Ama ni Gaal, ang nanguna sa mga may-ari 
ng lupain sa Sikem sa isang di-matagumpay na 
paghihimagsik laban kay Abimelec.---Huk 9:26, 29, 
39-41. 

2. Anak ni Jonatan. Si Ebed, kasama ang 50 lala- 
ki mula sa sambahayan ni Adin sa panig ng ama, ay 
bumalik sa Jerusalem mula sa Babilonya kasama ni 
Ezra.—Ezr 8:6. 


EBED-MELEC [Lingkod ng Hari]. Isang bating 
na Etiope sa bahay ni Haring Zedekias. Sa pamama- 
gitan ng kaniyang mga pagkilos, ipinakita ni Ebed- 
melec na lubusan siyang sumusuporta sa gawain ng 
propeta ni Jehova na si Jeremias. Nang si Jeremias 
ay may-kabulaanang paratangan ng sedisyon ng 
mga prinsipe ng Juda, ibinigay siya ni Zedekias sa 
kanilang mga kamay. Nang magkagayon ay kinuha 
ng mga prinsipeng ito si Jeremias at inihagis siya sa 
malusak na imbakang-tubig ni Malkias sa Looban 
ng Bantay upang mamatay siya roon sa gutom. (Jer 
38:4-6) Sa kabila ng panganib na susuungin niya 
dahil marami ang galit na galit kay Jeremias at sa 
mensahe nito, buong-tapang at hayagang nilapitan 
ni Ebed-melec ang hari na nakaupo noon sa Pintu- 
ang-daan ng Benjamin at namanhik siya alang- 
alang kay Jeremias. Positibo ang tugon ni Zedekias. 
Pagkatapos, sa utos ng hari, nagsama si Ebed-melec 
ng 30 lalaki sa imbakang-tubig at nagbaba sila ng 
mga lubid at ng mga sira-sirang basahan at mga pi- 
raso ng tela na mailalagay ni Jeremias sa mga kili- 
kili nito upang maiahon siya mula sa imbakang- 
tubig. (Jer 38:7-13) Malamang na tinagubilinan ni 
Zedekias si Ebed-melec na magsama ng 30 lala- 
ki, hindi dahil gayon karaming tao ang kailangan 
upang maiahon si Jeremias mula sa imbakang- 
tubig, kundi upang matiyak na maililigtas nila si Je- 
remias sakaling hadlangan sila ng mga prinsipe 
o mga saserdote. Dahil sa matuwid na gawang ito 
para sa propeta ng Diyos, tiniyak ni Jehova kay 
Ebed-melec, sa pamamagitan ni Jeremias, na hindi 
siya malilipol sa panahon ng pagkubkob ng Babi- 
lonya kundi paglalaanan siya ng pagtakas.---Jer 
39:15-18, tingnan ang BATING. 


EBENEZER [Bato ng Pagtulong]. 

1. Isang lugar na malapit dito ay dalawang beses 
na natalo ng mga Filisteo ang Israel, na naging da- 
hilan naman ng pagkamatay ng 34,000 Israelita, 
kasama sina Hopni at Pinehas, at ng pagbihag ng 


629 


mga kaaway sa kaban ng tipan. Nang mabalitaan ni 
Eli na saserdote ang huling nabanggit na pangyaya- 
ri, siya ay namatay. (1Sa 4:1-11, 17, 18, 5:1) Ipina- 
palagay ng mga iskolar na ang Ebenezer ay ang 
Majdel Yaba, na 4 na km (2.5 mi) sa TS ng Apek sa 
Kapatagan ng Saron (kung saan nagkampo ang mga 
Filisteo). 

2. Ang pangalang ibinigay sa batong itinindig 
ni Samuel mahigit na 20 taon pagkaraan ng mga 
pangyayaring binanggit sa sinundang kabanata, 
malamang ay upang gunitain ang tagumpay ng Is- 
rael laban sa mga Filisteo dahil sa tulong ng Diyos. 
(1Sa 7:2, 12) Bagaman sa ngayon ay hindi alam ang 
eksaktong lokasyon nito, lumilitaw na ito ay may 
ilang milya sa TS ng Blg. 1, “sa pagitan ng Mizpa at 


Jesana.” 
EBER [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “lampasan (tawirin)”, o, “kabilang ibayo [sa- 
makatuwid nga, ang kabilang panig|”]. Bukod sa 
pagiging personal na pangalan ng limang lalaki 
sa Bibliya, ang “Eber” ay ginamit sa Bilang 24:24 
upang tumukoy sa lahing Hebreo o kaya'y sa isang 
rehiyon. Dito, isinalin ng Griegong Septuagint, Syri- 
ac na Peshitta, at Latin na Vulgate ang “Eber” bilang 
"mga Hebreo.” Gayunman, ang “Eber” sa kasong ito 
ay maaaring tumutukoy sa lupain o sa mga tao sa 
‘kabilang ibayo" ng Eufrates (bilang karagdagan sa 
Asirya, na binanggit sa talata ring iyon). Sa Hebreo, 
ang pananalita para sa “kabilang ibayo ng Ilog” (sa 
Heb., ever hannahar') ay ginagamit kung minsan 
upang tumukoy sa rehiyon sa K ng Eufrates. (Ne 2: 
7, 9: 3:7) Sa 1 Hari 4:24, ang gayunding pananali- 
tang Hebreo ay isinaling “sa panig na ito ng Ilog” 
(NW) o “sa kanluran ng Eufrates.” (RS) Ang katum- 
bas na pananalitang Aramaiko ay ginagamit upang 
tumukoy sa rehiyon ng Sirya at Palestina.--Ezr 4: 
10, 11, 16, 17, 20, 5:3, 6; 6:6, 13. 

1. Isang ninuno ni Abraham, anak ni Shela at 
ama nina Peleg at Joktan at ng iba pang mga anak. 
Noong mga araw ng kaniyang anak na si Peleg, na 
ang buhay ay nalampasan pa ni Eber nang mga 191 
taon, ay “nabahagi ang lupa.” Ito ay maaaring tu- 
mutukoy sa panahon noong guluhin ni Jehova ang 
wika ng mga nagtatayo ng Babel at ng tore nito sa 
pangunguna ni Nimrod.---Gen 10:25: 11:14-19, 26. 

Binabanggit sa Genesis 10:21 si “Sem, na ninuno 
ng lahat ng mga anak ni Eber [“ninuno ng lahat ng 
mga Hebreo,” AT, Mo], na kapatid ni Japet na pina- 
kamatanda.” Maliwanag na ipinakikita sa talaan na 
may malapit na kaugnayan sina Eber at Sem dahil 
sa kahalagahan sa Bibliya ng mga inapo ni Eber, 
partikular na mula kay Abraham. Samakatuwid, 
hindi nililimitahan ng teksto ang mga inapo ni Sem 
sa mga Hebreo lamang, gaya ng nililiwanag ng ka- 


ECBATANA 


sunod na mga talata. Lumilitaw na ang mga inapo 
ni Eber kay Joktan ay nanirahan sa Arabia, saman- 
talang yaon namang kay Peleg ay sa Mesopotamia. 

2. Isang Gadita na naninirahan sa Basan, isang 
inapo ni Abihail.--1Cr 5:11, 13, 14. 

3. Isang Benjamita na ipinakilala bilang anak ni 
Elpaal.--1Cr 8:12. 

4. Isang pangulong Benjamita na nakatalang ka- 
bilang sa mga anak ni Sasak.--- 1Cr 8:22-25, 28. 

5. Isang saserdoteng Levita, ulo ng sambahayan 
ni Amok sa panig ng ama. Maliwanag na si Eber ay 
kapanahon ng mataas na saserdoteng si Joiakim, ni 
Gobernador Nehemias, at ni Ezra na saserdote at es- 
kriba.--Ne 12:12, 20, 26. 


EBEZ. Isang bayan sa teritoryo ng Isacar. (Jos 
19:17, 20) Hindi alam kung saan ang lokasyon nito. 


EBIASAP. 


EBRON. Ang pangalan ng isang lunsod sa 
hangganan ng Aser na ibinigay sa tribong iyon bi- 
lang bahagi ng kanilang mana. (Jos 19:24, 28) Ya- 
mang “Abdon” ang mababasa sa maraming manus- 
kritong Hebreo, itinuturing ng karamihan sa mga 
iskolar na ang “Ebron” ay maling baybay ng panga- 
lang iyon.---Tingnan ang ABDON Blg. 5. 


ECBATANA. Ang kabiserang lunsod ng sinau- 
nang Media mula noong mga 700 B.C.E. Kinuha ito 
ng Persianong si Haring Ciro II mula sa Medianong 
si Haring Astyages, at pagkatapos ay nagsanib ang 
mga hukbo ng mga Medo at mga Persiano sa ilalim 
ni Ciro. Ang Ecbatana ay ipinakilala sa Kasulatan 
bilang isang lugar na nasa nasasakupang distrito ng 
Media noong mga araw ng Persianong si Haring Da- 
rio I (Hystaspis).--Ezr 6:1, 2. 

Sa Ezra 6:2, “Ecbatana” ang salin sa Tagalog ng 
pangalan ng lunsod na ito. Ang ganitong anyo ng 
pangalan ay katulad ng mababasa sa Latin na Vul- 
gate at masusumpungan din sa tekstong Griego ng 
mga akdang Apokripal na napalakip sa Septuagint. 
Gayunman, ang pangalang makikita sa tekstong 
Masoretiko at Syriac na Peshitta ay “Achmetha.” 
Waring ginamit ng sinaunang mga manunulat na 
Griego ang pangalang Ecbatana para sa maraming 
lugar. Gayunman, pare-pareho ang opinyon ng mga 
iskolar sa ngayon na ang Ecbatana na binihag ni 
Ciro (samakatuwid ay yaong binanggit sa Ezr 6:2) 
ay ang makabagong lunsod ng Hamadan, isang ma- 
halagang sentro ng komersiyo sa Iran na nasa paa- 
nan ng Bundok Alwand at mga 290 km (180 mi) 
sa KTK ng Tehran. Gaya ng sinaunang Ecbatana 
na isang mahalagang lunsod na nasa pangunahing 
ruta mula sa Mesopotamia hanggang sa mga lugar 
na mas dako pang S, ang makabagong Hamadan ay 


Tingnan ang ABIASAP. 


ECLESIASTES 


binabagtas ng iba't ibang daan, gaya ng lansangan 
mula sa Baghdad hanggang sa Tehran. 

Nang kuwestiyunin ng ilang opisyal na hinirang 
ng Persia ang legalidad ng muling pagtatayo ng 
templo na isinasagawa ng mga Judio noong mga 
araw ni Zerubabel, ang mga mananalansang na ito 
ay nagpadala ng liham kay Haring Dario I ng Persia 
upang hilingin sa hari na tiyakin kung talagang pi- 
nahintulutan ng batas ni Ciro ang muling pagtata- 
yong iyon. (Ezr 5:1-17) Ipinag-utos ni Dario na isa- 
gawa ang pagsisiyasat, at natagpuan ang batas ni 
Ciro sa Ecbatana, sa gayon ay napagtibay ang lega- 
lidad ng isinasagawang muling pagtatayo ng tem- 
plo. Naglabas pa nga si Dario ng isang utos upang 
ang gawain ng mga Judio ay maipagpatuloy nang 
walang hadlang, at inutusan niya ang mga sumasa- 
lansang na paglaanan ang mga Judio ng kinakaila- 
ngang mga materyales, na 'ginawa naman nila ka- 
agad.” Natapos ang templo “nang ikatlong araw ng 
buwang lunar ng Adar, samakatuwid ay noong ika- 
anim na taon ng paghahari ni Dario na hari,” o ma- 
lapit sa tagsibol ng 515 B.C.E.---Ezr 6:6-15. 


ECLESIASTES. Angkop na inilalarawan ng pa- 
ngalang Hebreo na Qo-heleth (nangangahulugang 
“Tagapagtipon: Tagatawag ng Kapulungan, Taga- 
pagpisan”) ang papel ng hari sa teokratikong pama- 
halaan ng Israel. (Ec 1:1, 12) Pananagutan ng taga- 
pamahala na pagkaisahin ang nakaalay na bayan 
ng Diyos sa katapatan sa kanilang tunay na Hari at 
Diyos. (1Ha 8:1-5, 41-43, 66) Dahil dito, ang bata- 
yan kung naging mabuti o masama para sa bansa 
ang isang hari ay kung inakay niya ang bansa sa 
pagsamba kay Jehova o hindi. (2Ha 16:1-4, 18:1-6) 
Ang tagapagtipon, si Solomon, ay marami nang na- 
isagawa upang matipon sa templo ang Israel at ang 
kanilang mga kasama, ang mga naninirahang da- 
yuhan. Sa aklat na ito, sinikap niyang tipunin ang 
bayan ng Diyos mula sa walang-kabuluhang mga 
gawa ng sanlibutang ito tungo sa mga gawang 
karapat-dapat sa Diyos na sa kaniya ay nakaa- 
lay sila bilang isang bansa. Ang pangalang gina- 
mit sa mga Bibliyang Tagalog ay kinuha sa salin 
ng Qo-heleth sa Griegong Septuagint, samakatu- 
wid ay Ekkle-si-a-stes” (Eclesiastes), nangangahulu- 
gang “miyembro ng ecclesia (kongregasyon: kapu- 
lungan).” 

Manunulat. Isa lamang ang “anak ni David,” 
samakatuwid ay si Solomon, na naging 'hari ng 
Israel sa Jerusalem” (Ec 1:1, 12), sapagkat ang mga 
haring kasunod ni Solomon ay hindi naghari sa bu- 
ong Israel. Si Solomon ang hari na kilalang-kilala sa 
kaniyang pambihirang karunungan. (Ec 1:16, 1Ha 
4:29-34) Isa siyang tagapagtayo. (Ec 2:4-6, 1Ha 6:1, 
7:1-8) Isa siyang mangangatha ng mga kawikaan. 


630 


(Ec 12:9: 1Ha 4:32) Napabantog si Solomon dahil sa 
kaniyang kayamanan. (Ec 2:4-9, 1Ha 9:17-19, 10:4- 
10, 14-29) Yamang binanggit ng aklat ang prog- 
rama ng pagtatayo ni Solomon, tiyak na isinulat 
ito pagkatapos ng panahong iyon ngunit bago siya 
“nagsimulang gumawa ng masama sa paningin ni 
Jehova.” (1Ha 11:6) Samakatuwid, isinulat ang aklat 
sa Jerusalem bago ang 1000 B.C.E. Isa si Solomon sa 
mga pinakakuwalipikadong sumulat ng aklat sapag- 
kat bukod sa siya ang pinakamayaman, malamang 
na isa siya sa mga haring may pinakamalawak na 
kaalaman noong panahon niya. Tiyak na ang kani- 
yang mga magdaragat at mga negosyante, gayun- 
din ang dumadalaw na mga dignitaryo, ay nagha- 
hatid ng mga balita at kaalaman tungkol sa mga 
tao sa ibang mga lupain.-- 1Ha 9:26-28, 10:23-25, 
28, 29. 

Autentisidad. Ang Qo-heleth, o Eclesiastes, 
ay tinatanggap ng mga Judio at mga simbahang 
Kristiyano bilang kanonikal. Kaayon ito ng iba pang 
bahagi ng Bibliya na tumatalakay sa katulad na 
mga paksa. Halimbawa, kaayon ito ng Genesis sa 
pagsasabing ang tao ay may katawang ginawa mula 
sa alabok ng lupa at nagtataglay ng espiritu o pu- 
wersa ng buhay mula sa Diyos at ng hininga na su- 
musustine rito. (Ec 3:20, 21: 12:7: Gen 2:7, 7:22: Isa 
42:5) Pinatutunayan nito ang turo ng Bibliya na ang 
tao ay nilalang na matuwid ngunit kusang-loob ni- 
yang pinili na sumuway sa Diyos. (Ec 7:29; Gen 
1:31: 3:17, Deu 32:4, 5) Kinikilala nito na ang Diyos 
ang Maylalang. (Ec 12:1, Gen 1:1) Kaayon ito ng iba 
pang bahagi ng Bibliya may kinalaman sa kalaga- 
yan ng mga patay. (Ec 9:5, 10; Gen 3:19, Aw 6:5; 
115:17: Ju 11:11-14, Ro 6:23) Lubusan nitong pinasi- 
sigla ang mga tao na sumamba at matakot sa Diyos. 
Ginagamit nito ang ekspresyong ha-Elo-him, “tu- 
nay na Diyos,” nang 32 ulit. Ang katumbas ng pa- 
ngalang Jehova ay masusumpungan sa Eclesiastes 
2:24 sa Syriac na Peshitta at Judiong Targum. Baga- 
man inaangkin ng ilan na may mga pagkakasalu- 
ngatan sa mismong aklat, ito ay dahil hindi nila 
nauunawaan na madalas na inihaharap ng aklat 
ang karaniwang pangmalas bilang kabaligtaran ng 
pangmalas na nagpapabanaag ng karunungan ng 
Diyos. (Ihambing ang Ec 1:18; 7:11, 12.) Kaya dapat 
basahin ang aklat taglay ang tunguhing makuha 
ang diwa ng sinasabi nito at dapat ding ingatan sa 
isip ang tema ng aklat. 


EDAD. Ang panahong ikinabuhay ng isa, kada- 
lasa'y binibilang sa pamamagitan ng mga taon, 
mga buwan, at mga araw. Sa idyomang Hebreo, si- 
nasabi na ang isang tao ay “anak ng” partikular na 
dami ng taon upang ilarawan ang kaniyang pisikal 
na edad. Kaya sa literal, si Jose ay sinasabing na- 
matay bilang “anak ng isang daan at sampung 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG ECLESIASTES 


Isang malinaw na paglalarawan sa mga gawang walang ka- 
buluhan at sa mga gawang kapaki-pakinabang 


Isinulat ni Solomon noong huling bahagi ng kaniyang pag- 


hahari, pagkatapos ng kaniyang pagpapagal sa maraming 
gawain na inilarawan niya 


Ang buhay na nakatuon sa walang-kabuluhang mga 
gawain ay walang saysay 
Sa isang karaniwang tao, ang lahat ay walang kabuluhan, 
ang isang salinlahi ay hinahalinhan ng isa pa, at maging 
ang likas na mga siklo ay paulit-ulit at nakapanghihimagod 
1:1-11) 
Ang pagdami ng karunungan ng tao ay maaaring magbunga 
ng pagdami ng kirot: ang baluktot sa sistemang ito ay hin- 
di maitutuwid (1:12-18) 
Ang pagtutuon ng sarili sa paghahanap ng kaluguran sa pa- 
mamagitan ng materyalismo ay tulad ng paghahabol sa ha- 
ngin (2:1-11, 26) 
Ang karunungan ay mas mabuti kaysa sa kahibangan, ngunit 
kapuwa ang marurunong at ang mga mangmang ay mama- 
matay at malilimutan (2:12-16) 
Ang pagpapagal ng isa sa buong buhay niya upang iwan la- 
mang ang lahat ng bagay sa isang tao na baka hindi na- 
man magpapahalaga roon ay kapaha-pahamak (2:17-23) 


Ang mga pangyayari sa buhay sa lupa ay madalas na binu- 
buo ng mga siklo, at marami sa mga ito ang hindi kontro- 
lado ng tao (3:1-9) 

Sa kasalukuyang sistema, ang lahat (kapuwa ang tao at ha- 
yop) ay mamamatay (3:18-22) 

Maraming nagaganap na paniniil, anupat wala nang pag-asa 
ang situwasyon kung sa pangmalas ng tao (4:1-3) 

Ang pagpapagal at kahusayan dahil sa pagpapaligsahan 
0 upang magtipon lamang ng kayamanan ay walang kabu- 
luhan, at ang taong tamad ay hangal (4:4-8) 

Ang buhay ng tagapamahala ay maaari ring maging walang 
kabuluhan (4:13-16) 

Ang pagtitipon ng kayamanan ay hindi magdudulot ng pag- 
kakontento, kundi maaari pa ngang hindi nito patulugin 
ang may-ari; at kapag namatay siya ay maiiwan niya ang 
lahat ng iyon (5:9-17) 

Marami mang pag-aari ang isang tao, may mga kalagayan 
na maaaring maging dahilan upang hindi siya makontento, 
marahil ay pagkakasakit o isang pinananabikang bagay na 
hindi nakamit (6:1-12) 

Sa kasalukuyang sistema, iisang kahihinatnan ang naghihin- 
tay sa matuwid at sa balakyot--lahat ay mamamatay, 
kaya naman ang ilan ay hindi nagpipigil sa paggawa ng 
masama (9:2, 3) 

Ang karunungan ay hindi laging pinahahalagahan kapag ito'y 
nagmumula sa isang taong nagdarahop (9:13-18) 

Ang pagkilos nang may kamangmangan ay nagbibigay sa isa 
ng masamang reputasyon, kapag ang gayong mga di-kara- 
pat-dapat ay nasa posisyong may awtoridad, nanganganib 
sila at nahihirapan naman ang iba (10:1-19) 

Ang kabataan at kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan: 
walang kasiguruhan kung hanggang kailan tatagal ang la- 
kas ng isang kabataan (11:10) 


Kung hindi palaging inaalaala ng isa ang Maylalang bilang 
kaniyang gabay sa buhay, lahat ng bagay ay walang kabu- 
luhan! (12:8) 

Mga bagay na kapaki-pakinabang at nagbibigay ng 
kahulugan sa buhay 

Masiyahan sa mga bunga ng iyong pagpapagal, na kinikilalang 
ang mga ito ay kaloob mula sa Diyos (2:24, 25: 5:18-20) 

Ang mga gawa ng Diyos ay pawang magaganda: inilagay niya 
sa harap ng mga tao ang pag-asang mabuhay hanggang sa 
panahong walang takda (3:10-13) 


Ang pangkalahatang takbo ng buhay ng tao ayon sa ipinahi- 
hintulot o nilalayon ng Diyos ay hindi mababago ng tao, 
kaya maghintay sa Diyos na kumilos bilang Hukom sa ka- 
niyang takdang panahon (3:14-17: 5:8) 

Mas mabuti kung ang isang tao ay gumagawa nang may ka- 
sama kaysa kung nag-iisa lamang siya (4:9-12) 

Ang wastong pagkatakot sa Diyos ay dapat mag-udyok sa atin 
na pakinggang mabuti kung ano ang hinihiling niya sa atin 
at tuparin ang anumang ipinanata natin sa kaniya (5:1-7) 

Kilalanin ang kahalagahan ng mabuting pangalan at ang 
kaiklian ng ating kasalukuyang buhay na doo'y sinisikap 
nating matamo iyon, ang bentaha ng pagtitiis, ang nakahi- 
higit na halaga ng karunungan, at ang pangangailangang 
magpasakop nang may kapakumbabaan sa anumang ipina- 
hihintulot ng Diyos (7:1-15) 

Iwasan ang pagpapakalabis kundi hayaang maging gabay 
ang pagkatakot sa Diyos: huwag labis na mabahala sa si- 
nasabi ng ibang tao, iwasan ang silo ng isang patutot 
(7:16-29) 

Maging masunurin sa batas, kahit na sinusupil ng mga tao 
ang iba sa kanilang ikapipinsala at maluwag ang hustisya 
ng tao, huwag hayaang sirain nito ang iyong kasiyahan sa 
buhay, tandaan na magiging mabuti ang kalalabasan para 
sa mga natatakot sa tunay na Diyos, huwag asahan na lu- 
busan mong mauunawaan kung bakit ginagawa o ipinahi- 
hintulot ng Diyos ang mga bagay-bagay (8:1-17: 10:20) 

Ang mga matuwid at ang marurunong ay nasa kamay ng tu- 
nay na Diyos--tiyak na tatanggap sila ng gantimpala, ngu- 
nit sa kamatayan ay walang anumang nalalaman ang isa 
ni mayroon man siyang magagawa, kaya gamitin ang iyong 
buhay ngayon sa paraang sasang-ayunan ng Diyos, masi- 
yahan ka sa buhay sa kapaki-pakinabang na paraan ha- 
bang buhay ka pa (9:1, 4-12) 

Samantalahin ang mga pagkakataon upang makapagpakita 
ng pagkabukas-palad, upang gumawa ng mabuti: huwag 
hayaang mapigilan ng kawalang-katiyakan ng buhay ang 
iyong gawain (11:1-8) 

Binata, masiyahan ka sa iyong kabataan, ngunit huwag 
mong kalilimutan na magsusulit ka sa Diyos dahil sa iyong 
mga gawa, alalahanin ang iyong Dakilang Maylalang ha- 
bang bata ka pa, bago dumating ang panghihinang dulot 
ng pagtanda, bago magwakas ang buhay (11:9, 12:1-7) 

Ang pinakakapaki-pakinabang na mga akda ay yaong nagpa- 
pabanaag ng karunungan ng “isang pastol,” ang Diyos na 
Jehova (12:9-12) 

Matakot sa tunay na Diyos at tuparin ang kaniyang mga 
utos, nakikita niya ang lahat ng ginagawa natin, at dadal- 
hin niya sa kahatulan ang ating mga gawa (12:13, 14) 


631 


EDAD 


taon,” samakatuwid nga, “sa edad na isang daan at 
sampung taon.” (Gen 50:26) Ang edad ay maaari 
ring tumukoy sa pagiging may edad na. Ang sali- 
tang Hebreo na sehv o seh vah’ (edad; katandaan) 
ay nagmula sa isang salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “maging ubanin” at isinasalin din bilang 
“ulong may uban.” (1Sa 12:2, Kaw 20:29) Ang ilang 
salitang Hebreo na may kinalaman sa katandaan at 
pagtanda ay hinalaw sa pangngalang za:qan’, na- 
ngangahulugang “balbas.” (Lev 19:27) Ang salitang 
Griego naman na he-li:kia ay pangunahing tumutu- 
koy sa “haba ng buhay” o “gulang” ng isang indibi- 
duwal ngunit maaari ring tumukoy sa “pisikal na 
paglaki” o laki ng isang tao. (Mat 6:27: Ju 9:21, Luc 
2:52, 19:3) Lumilitaw rin sa Griegong Kasulatan ang 
ge'ras (“katandaan”: Luc 1:36), pre-sby'tes ("lalaking 
matanda na”; Flm 9), at pre-sby'tis (matandang ba- 
bae”, Tit 2:3). Ang dalawang huling nabanggit na 
mga salita ay nauugnay sa pre-sby'te-ros, nanga- 
ngahulugang “matandang lalaki, matanda."”---Ting- 
nan ang MATANDANG LALAKI. 

Sa ilalim ng Kautusan, nagiging kuwalipikado ang 
mga lalaki para sa paglilingkod militar sa edad 
na 20 taon. (Bil 1:3) Malamang, ang taong bulag 
mula pa nang kapanganakan nito na binigyan ni Je- 
sus ng paningin ay di-kukulangin sa 20 taóng gu- 
lang, yamang sinabi ng kaniyang mga magulang sa 
mga nagtatanong sa kanila: “Tanungin ninyo siya. 
Nasa hustong gulang na siya. Dapat siyang magsa- 
lita para sa kaniyang sarili.” (Ju 9:21, 23) Tinukoy 
naman si Sara bilang lampas na sa takdang gulang’ 
ng pag-aanak, yamang noon ay mga 90 taong gu- 
lang na siya.--Heb 11:11. 

May ibinigay na takdang gulang kung kailan ma- 
giging kuwalipikado ang isa para sa paglilingkod sa 
templo at takdang gulang kung kailan naman mag- 
tatapos ang katungkulang paglilingkod. Sinasabi ng 
ilan na may pagkakasalungatan ang mga pananali- 
ta sa Bilang 4:3, 30, 31 at 8:24-26, yamang bina- 
banggit sa naunang mga teksto na ang edad ng 
pagpasok sa Levitikong paglilingkod ay 30 taóng gu- 
lang at sa pangalawang teksto naman ay 25 taóng 
gulang. Gayunman, waring dalawang kategorya ng 
paglilingkod ang tinutukoy rito. Kaya naman iniha- 
harap ng ilang impormasyong rabiniko ang pang- 
malas na sa edad na 25, ang isang Levita ay dina- 
dala sa paglilingkod sa tabernakulo ngunit upang 
gumanap lamang ng mas magagaan na atas, at 
pagkatapos, pagsapit niya sa hustong edad na 30, bi- 
nibigyan na siya ng mas mabibigat na atas. Itinata- 
wag-pansin nila na ang mga pagtukoy sa “gawain” 
at sa “mabigat na paglilingkod at paglilingkod na 
pagdadala ng mga pasan’ na binanggit sa Bilang 4: 
3,47 ay wala sa Bilang 8:24, kung saan ang takdang 
gulang ay 25. Iminumungkahi pa ng iba na yaong 


632 


mga naglilingkod mula sa edad na 30 taon pataas 
ang bumubuhat sa tabernakulo at sa mga kasang- 
kapan nito kapag inililipat ito, samantalang yaong 
mga naglilingkod mula sa edad na 25 hanggang 30 
ay naglilingkod lamang kapag itinatayo ang taber- 
nakulo at habang nakapirme ito sa isang lugar ng 
kampamento. Yaong mga nagsasabi na ibinibigay 
lamang ang mas mabibigat na atas doon sa mga su- 
mapit na sa edad 30 ay nangangatuwiran na sa 
edad na iyon, malamang na nakamit na ng isa ang 
higit na lakas, pagkamaygulang ng isip, at ma- 
tinong pagpapasiya. Sa Griegong Septuagint, ang 
edad na ibinigay ay 25, kapuwa sa Bilang 4:3 at 
8:24. Nang maglaon, noong mga araw ni David, ibi- 
naba sa 20 taon ang takdang gulang ng pagpasok 
sa paglilingkod sa tabernakulo, na nang bandang 
huli ay hinalinhan ng paglilingkod sa templo.---1Cr 
23:24-32, ihambing din ang Ezr 3:8. 

Kung tungkol sa pagreretiro sa katungkulang pag- 
lilingkod, nagaganap ito kapag ang mga Levita ay 
sumapit na sa edad na 50. Ipinahihiwatig ng pana- 
nalita sa Bilang 8:25, 26 na sa ganitong edad, ang 
mga Levita ay maaari pa ring kusang-loob na tumu- 
long sa mga kuwalipikado pang gumanap ng iniatas 
na mga tungkulin, ngunit sila mismo ay hindi na bi- 
bigyan ng espesipikong atas ni pananagutan pa nila 
na gampanan iyon. Iminumungkahi na ang takdang 
gulang ng pagreretiro sa Levitikong paglilingkod ay 
ibinigay hindi lamang bilang konsiderasyon sa kani- 
lang edad kundi upang huwag dumami nang husto 
ang mga gumaganap sa gayong mga katungkulan. 
Ang takdang gulang na ito para sa mga Levita ay 
hindi kapit sa Aaronikong mataas na saserdote, ya- 
mang ang mataas na saserdote ay naglilingkod sa 
banal na katungkulan niya hanggang sa kaniyang 
kamatayan hangga't kaya niya. (Bil 35:25) Ang 
unang mataas na saserdote ng Israel na si Aaron ay 
pinili ukol sa paglilingkod noong mahigit na siyang 
80 taong gulang at naglingkod nang halos 40 taon. 
--Exo 7:7: Bil 33:39. 

Ang Griegong “Aion.” Ang “edad” ay maaari 
ring tumukoy sa isang yugto ng panahon sa kasay- 
sayan ng tao, mayroon man itong pinetsahang mga 
hangganan o wala. Malimit itong gamitin bilang sa- 
lin ng salitang Griego na ai-on” (pangmaramihan, 
aio'nes). Ipinakikita ng mga leksikograpo sa wikang 
Griego na ang salitang ito ay nangangahulugang 
“Yugto ng panahon na may malinaw na mga hang- 
ganan, epoch,’ edad,” at gayundin, “buong buhay, 
buhay,” o “edad, salinlahi o henerasyon.” Yamang 
ang isang epoch, o edad, ay maaaring magsimula at 
matapos o maaaring magpatuloy magpakailanman, 
makatuwiran lamang na ang aion’ ay maaaring 
tumukoy sa isang yugto ng panahon na walang 
katapusan, bagaman may pasimula. Kaya naman, 
gaya ng iniulat sa Marcos 3:29, sinabi ni Jesus 


633 


na ang namumusong laban sa banal na espiritu 
ay nagkakasala ng “walang-hanggang [namama- 
lagi, walang-katapusan, walang-wakas na] kasala- 
nan,” o kasalanang hindi kailanman kakanselahin. 
Isang katulad na pananalita ang ginamit may kina- 
laman sa walang-bungang puno ng igos, kung saan 
ang “magpakailanman” sa wikang Griego ay literal 
na nangangahulugang “hanggang [para] sa edad.” 
(Mat 21:19) Tungkol kay Jesus, nangako ang anghel 
na “siya ay mamamahala bilang hari sa sambaha- 
yan ni Jacob magpakailanman [sa literal, hanggang 
sa mga edad].”--Luc 1:33, tingnan ang PANAHONG 
WALANG TAKDA. 

Gayunman, ang ai-on” ay maaari ring tumukoy 
nang mas partikular sa di-nagbabagong kalagayan 
ng mga bagay-bagay o sa kasalukuyang kalakaran 
ng mga bagay-bagay o sa mga katangian na pagka- 
kakilanlan ng isang espesipikong yugto ng panahon, 
epoch, o edad sa halip na sa mismong panahon la- 
mang. Gaya ng sabi ni R. C. Trench sa Synonyms of 
the New Testament (London, 1961, p. 203): “Palibha- 
sa'y nagpapahiwatig ng panahon, sa kasalukuyan ay 
tumutukoy ito sa lahat ng bagay na umiiral sa san- 
libutan sa ilalim ng mga kalagayan ng panahon, ... 
at gayundin, sa mas etikal na pangmalas, sa landas 
at agos ng mga pangyayari sa sanlibutang ito.” 
--Tingnan ang SANLIBUTAN, SISTEMA NG MGA BAGAY, 
MGA. 


EDEN [Kaluguran]. 

1. Isang lugar kung saan naglagay ang Mayla- 
lang ng isang tulad-harding parke upang maging 
orihinal na tahanan ng unang mag-asawa. Iniulat 
na ang hardin ay nasa “Eden, sa dakong silangan,” 
na nagpapahiwatig na ang hardin ay isang bahagi 
lamang ng lugar na tinawag na Eden. (Gen 2:8) Ga- 
yunman, ang hardin ay tinawag na “hardin ng 
Eden” (Gen 2:15), at nang maglaon ay tinukoy ito bi- 
lang “Eden, na hardin ng Diyos" (Eze 28:13) at “har- 
din ni Jehova. "---Isa 51:3. 

Isinalin ng Septuagint ang salitang Hebreo para 
sa “hardin” (gan) sa pamamagitan ng salitang Grie- 
go na paradei'sos. Ito ang dahilan kung bakit ang 
salitang “paraiso” ay iniuugnay sa hardin ng Eden. 

Sinasabi ng Genesis 2:15 na “kinuha ng Diyos na 
Jehova ang tao at inilagay siya sa hardin ng Eden.” 
Bagaman waring ipinahihiwatig nito na nilalang 
ang tao sa labas ng hardin, maaaring nangangahu- 
lugan lamang ito na “kinuha” ng Diyos ang tao sa 
diwa na inanyuan at nilalang niya ito mula sa mga 
elemento ng lupa, pagkatapos ay itinalaga niya ito 
na manirahan muna sa hardin kung saan ito nabu- 
hay. Inatasan ang tao na sakahin at alagaan ang 
hardin. Kabilang sa mga punungkahoy at mga hala- 
man sa Eden ang lahat niyaong nagpapaganda sa 
tanawin at naglalaan ng sari-saring pagkain. (Gen 


EDEN 


2:9, 15) Ipinahihiwatig nito na napakalawak ng har- 
ding iyon. 

Napakarami ng uri ng hayop sa hardin. Dinala ng 
Diyos kay Adan ang “lahat ng maaamong hayop at 
ang mga lumilipad na nilalang sa langit at ang ba- 
wat mailap na hayop sa parang,” at ang pagbibigay 
ng pangalan sa mga ito ang isa sa pinakaunang mga 
gawain na ibinigay kay Adan. (Gen 2:19, 20) Ang 
lupa ng Eden ay nadidiligan ng tubig mula sa ilog 
na “lumalabas mula sa Eden.” (Gen 2:10) Dahil hu- 
bad noon ang tao, masasabing ang klima roon ay 
napakabanayad at kaayaaya.---Gen 2:25. 


Anong bunga ang ipinagbawal 
sa Eden? 


Ang mga namumungang punungkahoy sa Eden 
ay inilaan upang makakain ang tao mula roon 
“hanggang masiyahan.” (Gen 2:16) Ngunit ipinag- 
bawal sa mag-asawa ang isang punungkahoy, ang 
punungkahoy “ng pagkakilala ng mabuti at masa- 
ma.” Nang banggitin ni Eva ang pagbabawal na ibi- 
nigay ni Jehova sa kaniyang asawa, sinabi niya 
na ipinagbawal pati ang “paghipo” sa punungkahoy, 
anupat kamatayan ang parusa sa kawalang-galang 
at paglabag sa utos ng Diyos. (Gen 2:17: 3:3) May 
iba't ibang interpretasyon ang tradisyonal na mga 
turo hinggil sa ipinagbabawal na bunga: sumasagi- 
sag sa seksuwal na pagtatalik, na isinasagisag ng 
isang “mansanas”, basta kumakatawan lamang sa 
pagkakilala ng tama at mali, at tumutukoy sa kaala- 
mang natatamo pagsapit sa pagkamaygulang at sa 
pamamagitan din ng karanasan, kaalaman na maa- 
aring gamitin sa mabuti o masama. Gayunman, da- 
hil sa utos ng Maylalang na “magpalaanakin kayo at 
magpakarami at punuin ninyo ang lupa” (Gen 1:28), 
ang bunga ng punungkahoy ay hindi maaaring su- 
magisag sa seksuwal na pagtatalik, sapagkat paano 
pa maisasagawa ang pag-aanak at pagpaparami? 
Tiyak na hindi ito nangangahulugan lamang ng ka- 
kayahang makilala ang tama at mali, sapagkat kai- 
langang alam na ito ng tao upang masunod niya 
ang utos ng Diyos. Ni hindi rin naman ito tumutu- 
koy sa kaalamang natatamo pagsapit sa pagkamay- 
gulang, sapagkat hindi kasalanan ng tao ang pag- 
abot sa gayong kalagayan, ni makatuwiran mang 
obligahin siya ng kaniyang Maylalang na manatiling 
kulang sa pagkamaygulang. 

Hindi binanggit sa Kasulatan kung anong uri iyon 
ng punungkahoy. Ngunit lumilitaw na ang punung- 
kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay su- 
magisag sa karapatan ng Diyos, na tanging ang 
Maylalang ng tao ang nagtataglay, na sabihin sa ka- 
niyang mga nilalang kung ano ang “mabuti” at kung 
ano ang “masama,” at alinsunod dito ay hilingin sa 


EDEN 


kanila na isagawa ang sinabi niya na mabuti at iwa- 
san ang sinabi niya na masama upang manatili sa 
kanila ang pagsang-ayon ng Diyos bilang ang So- 
beranong Tagapamahala. (Tingnan ang PUNUNGKA- 
HOY.) Idiniriin kapuwa ng pagbabawal at ng senten- 
siyang inilapat sa masuwaying mag-asawa na ang 
pagsuway sa pamamagitan ng pagkain ng ipinagba- 
bawal na bunga ang siyang orihinal na kasalanan. 
--Gen 3:3. 

Bagaman maaaring tutulan ng ilang makabagong 
kritiko ang pagiging simple ng ulat ng pangyayari 
sa Eden, maliwanag na dahil sa aktuwal na mga ka- 
lagayan ay angkop na angkop noon ang isang sim- 
pleng pagsubok. Ang buhay ng bagong-lalang na 
lalaki at babae ay simple, hindi komplikado at hindi 
nagsasangkot ng masasalimuot na problema, mahi- 
hirap na kalagayan, at kalituhan na nararanasan ng 
sangkatauhan bilang resulta ng kanilang pagsuway 
sa Diyos. Magkagayunman, kahit simple lamang ito, 
malinaw at buong-husay na ipinakikita ng pagsu- 
bok ang namamalaging katotohanan na ang Diyos 
ay Soberano, at ang buhay ng tao ay nakadepende 
sa Diyos at ang tao ay may pananagutan sa Diyos. 
At talagang masasabi na bagaman simple, inihaha- 
rap ng ulat ng pangyayari sa Eden ang pasimula ng 
tao sa isang lubhang nakatataas na antas, di-gaya 
ng mga teoriya na nagsasabing nagsimula ang tao, 
hindi sa isang hardin, kundi sa isang yungib, anu- 
pat ipinakikilala ang tao kapuwa bilang napakaigno- 
rante at walang kabatiran sa moralidad. Ang ka- 
simplihan ng pagsubok sa Eden ay nagsisilbing 
halimbawa ng simulaing inilahad ng Anak ng Diyos 
pagkaraan ng ilang milenyo, na “ang taong tapat sa 
pinakakaunti ay tapat din sa marami, at ang taong 
di-matuwid sa pinakakaunti ay hindi rin matuwid sa 
marami.”--Luc 16:10. 

Gayunman, maliwanag na ang pagkakaroon sa 
Eden ng isang ipinagbabawal na punungkahoy ay 
hindi nilayong maging tinik sa laman ng mag- 
asawa, ni itinalaga man ito upang magbangon ng 
isyu o kontrobersiya. Kung kinilala nina Adan at Eva 
ang kalooban ng Diyos sa bagay na iyon at iginalang 
ang kaniyang mga tagubilin, ang kanilang harding 
tahanan ay nanatili sanang isang lugar ng kalugu- 
ran at kasiyahan. Ipinakikita ng rekord na ang isyu 
at kontrobersiya hinggil sa punungkahoy, kasama 
ang tukso na labagin ang utos ng Diyos, ay ipina- 
sok sa sangkatauhan ng Kalaban ng Diyos. (Gen 
3:1-6, ihambing ang Apo 12:9.) Dahil ginamit nina 
Adan at Eva ang kanilang kalayaang magpasiya 
upang maghimagsik laban sa lehitimong soberanya 
ng Diyos, naiwala nila ang Paraiso at ang pinagpa- 
lang kalagayan sa loob nito. Masahol pa rito, naiwa- 
la nila ang oportunidad na kumain mula sa isa pang 
punungkahoy sa Eden, na kumakatawan naman sa 
pagiging karapat-dapat sa buhay na walang hang- 


634 


gan. Sa gayon ay sinasabi ng ulat na “pinalayas [ni 
Jehova] ang tao at inilagay niya sa silangan ng har- 
din ng Eden ang mga kerubin at ang nagliliyab na 
talim ng tabak na patuloy na umiikot upang banta- 
yan ang daan patungo sa punungkahoy ng buhay.” 
--Gen 3:22-24. 

Lokasyon ng Eden. Hindi matiyak kung saan 
ang orihinal na lugar ng hardin ng Eden. Ang pa- 
ngunahing indikasyon ng lokasyon nito ay ang pag- 
lalarawan ng Bibliya sa ilog na “lumalabas mula sa 
Eden,” na nahati-hati naman sa apat na “sanga,” 
ang mga ilog na tinawag na Eufrates, Hidekel, Pison, 
at Gihon. (Gen 2:10-14) Ang Eufrates (sa Heb., Pe- 
rath') ay kilalang-kilala, at ang “Hidekel” ay ang pa- 
ngalan ng Tigris sa sinaunang mga inskripsiyon. 
(Ihambing din ang Dan 10:4.) Gayunman, hindi 
matukoy kung alin ang dalawa pang ilog, ang Pison 
at ang Gihon.--Tingnan ang Cus Blg. 2, HAVILA 
Blg. 1. 

Ipinapalagay ng ilan, gaya nina Calvin at De- 
litzsch, na ang Eden ay malapit sa bukana ng Gulpo 
ng Persia sa Mababang Mesopotamia, sa rehiyon 
kung saan nagkakalapit ang Tigris at ang Eufrates. 
Iniisip nila na ang Pison at ang Gihon ay mga kanal 
sa pagitan ng mga ilog na ito. Gayunman, manga- 
ngahulugan ito na ang mga ilog na ito ay bumubu- 
hos sa mas malaking katubigan, sa halip na mga 
sangang naghihiwalay mula sa isang orihinal na pi- 
nagmumulan. Ipinahihiwatig ng tekstong Hebreo na 
ang Eden ay nasa bulubunduking rehiyon sa H ng 
mga kapatagan ng Mesopotamia, ang lugar na pi- 
nanggagalingan ng mga ilog ng Eufrates at Tigris 
sa kasalukuyan. Kaya naman ang The Anchor Bible 
(1964), sa mga komento nito tungkol sa Genesis 2: 
10, ay nagsabi: “Sa Heb[reo] ang bunganga ng ilog 
ay tinatawag na “dulo' (Jos xv 5, xviii 19): kaya dito 
ang anyong pangmaramihan ng ro's, “sanga, ay 
malamang na tumutukoy sa bandang itaas. ... Ang 
huling paggamit na ito ay lubos na napatunayan sa 
kaugnay na Akk[adianong] salita na resu.” Bagaman 
ang mga ilog ng Eufrates at Tigris sa ngayon ay 
hindi nagmumula sa iisang dako, at imposibleng 
matiyak kung alin ang mga ilog ng Pison at Gihon, 
posibleng ito'y dahil sa mga epekto ng Baha noong 
panahon ni Noe, na tiyak na nakagawa ng malaking 
pagbabago sa topograpiya ng lupa, anupat tinabu- 
nan ang landas ng ilang ilog at lumikha naman ng 
iba. 

Ayon sa tradisyon, ang lokasyon ng hardin ng 
Eden ay nasa isang bulubunduking lugar na mga 
225 km (140 mi) sa TK ng Bundok Ararat at ilang 
kilometro sa T ng Lawa ng Van, sa silangang baha- 
gi ng makabagong Turkey. Posibleng ang Eden ay 
napalilibutan ng likas na mga harang, gaya ng mga 
bundok, at ipinahihiwatig ito ng sinabi sa ulat na 


635 


ang mga kerubin ay itinalaga lamang sa S ng har- 
din, kung saan lumabas sina Adan at Eva.--Gen 
3:24. 

Matapos palayasin si Adan mula sa paraisong har- 
din, wala nang natira roon upang “iyon ay sakahin 
at ingatan.” Dahil dito, maipapalagay natin na na- 
ging kagubatan iyon yamang mga hayop na lamang 
ang nanahanan doon hanggang noong sirain iyon 
ng dumadaluyong na tubig ng Baha, anupat hindi 
na posibleng matukoy ng tao ang lokasyon nito ma- 
liban sa sinasabi ng ulat ng Bibliya.---Gen 2:15. 

2. Isang lugar na binanggit kasama ng Haran at 
Kane bilang isang pangunahing sentro ng negosyo 
na nakipagkalakalan sa Tiro at pinanggalingan ng 
maiinam na kasuutan, mga alpombra, at lubid. (Eze 
27:23, 24) Ipinapalagay na isa itong pinaikling anyo 
ng pangalang Bet-eden na tinukoy sa Amos 1:5. 
“Ang mga anak ng Eden” ay itinalang kabilang sa 
mga tumatahan sa mga lugar na nilupig ng mga 
hukbong Asiryano (2Ha 19:12, Isa 37:12), at itinutu- 
ring ng ilan na ang Eden na ito (Bet-eden) ay ang 
maliit na distrito ng Bit-adini sa tabi ng gitnang ba- 
hagi ng Ilog Eufrates.---Tingnan ang BET-EDEN. 

3. Isa sa mga Levita na tumugon sa panawagan 
ni Haring Hezekias ukol sa reporma, nang maglaon 
ay inatasan siyang magtrabaho sa ilalim ng panga- 
ngasiwa ni Kore, “ang bantay ng pintuang-daan sa 
gawing silangan,” sa pamamahagi ng banal na mga 
abuloy sa mga pangkat ng mga saserdote.---2Cr 
29:12: 31:14, 15. 


EDER. 


1. Isang inapo ni Berias na mula sa tribo ni Ben- 
jamin na nanahanan sa Jerusalem.--1Cr 8:1, 15, 
16, 28. 

2. Isang inapo ni Musi na mula sa Levitikong pa- 
milya ni Merari, binigyan ng isang partikular na 
atas noong panahon ni David.--1Cr 23:21, 23-25; 
24:30. 

3. Isang lunsod sa timugang bahagi ng Juda. (Jos 
15:21) Yamang ang mga katinig na Hebreo ng pa- 
ngalang Eder, kapag pinagpalit ang huling dalawa, 
ay kapareho ng mga katinig na Hebreo ng Arad, at 
yamang “Ara” sa halip na “Eder” ang mababasa 
sa tekstong ito sa Septuagint (Vatican Manuscript 
No. 1209), ipinapalagay ng karamihan sa mga isko- 
lar na ang Eder ay ang Arad (Tel “Arad), mga 28 km 
(17 mi) sa S ng Beer-sheba. 

4. [Kawan]. Isang tore na malapit dito ay nagtol- 
da si Jacob (Israel) pagkamatay ni Raquel. Bagaman 
hindi alam ang eksaktong lokasyon nito, lumilitaw 
na ito ay isang lugar sa pagitan ng Betlehem at He- 
bron. Ipinahihiwatig ng pangalang Eder na ito'y 
nagsilbing kanlungan ng mga pastol at bantayan na 
mula rito ay matatanaw nila ang kanilang mga ka- 


EDOM 


wan. (Gen 35:19, 21, 27) Habang nagtotolda rito si 
Jacob, nilapastangan ng kaniyang anak na si Ruben 
ang higaan ni Jacob nang sipingan nito ang babae 
ni Jacob na si Bilha.---Gen 35:22, 49:3, 4. 

Ang mismong pananalitang Hebreo na isinalin 
dito na “tore ng Eder” (migh-dal-e'dher) ay ginamit 
ni Mikas (4:8) nang banggitin niya ang “tore ng ka- 
wan.” Ang pananalitang ito ay maaaring tumutukoy 
sa pangalan ng dakong pinagkampuhan ni Jacob at 
ginagamit may kaugnayan sa pagsasauli ng “umii- 
ka-ikang' bayan ni Jehova. (Mik 4:7) Kapag naisau- 
li na ang “Sion,” babantayan sila na waring mula sa 
isang bantayang “tore” at sa gayon ay iingatan mula 
sa iba pang panganib. Ang gayong ilustrasyon ay 
kasuwato ng iba pang mga simili sa hula ni Mikas, 
anupat tinukoy niya ang Mesiyas bilang ang isa na 
"magpapastol” (Mik 5:2-4) at ang bayan ni Jehova 
bilang “ang kawan na mana ng Diyos.'--Mik 7:14. 


EDOM [Pula], MGA EDOMITA. Edom ang isa 
pang pangalan na ibinigay kay Esau na kakambal ni 
Jacob. (Gen 36:1) Tinawag siyang Edom dahil ipi- 
nagbili niya ang kaniyang pagkapanganay kapalit 
ng mapulang nilaga. (Gen 25:30-34) Nagkataon din 
na mapulang-mapula si Esau nang ipanganak siya 
(Gen 25:25), at gayunding kulay ang kadalasang 
makikita sa ilang bahagi ng lupaing tinahanan niya 
at ng kaniyang mga inapo. 

Seir at Edom. Noong panahong manirahan si 
Jacob sa Haran sa loob ng 20 taon, si Esau (Edom) 
ay nagsimula namang manahanan sa lupain ng 
Seir, ang “parang ng Edom.” (Gen 32:3) Kaya bago 
pa man mamatay ang kaniyang ama (Gen 35:29), 
lumilitaw na sinisimulan nang tuparin ni Esau ang 
makahulang pagpapala ni Isaac, anupat lumalayo na 
siya sa matatabang lupain sa palibot ng Hebron at 
Walang alinlangang nagsisimula nang “mamuhay sa 
pamamagitan ng kaniyang tabak, kasama ang 400 
lalaki na pinangungunahan niya. (Gen 27:39, 40: 32: 
6, 8) Gayunman, ipinahihiwatig ng ulat na mayro- 
on pa rin siyang tirahan o kampo sa lugar ng He- 
bron, anupat hindi siya lubusang lumipat sa bulu- 
bunduking pook ng Seir hanggang noong mamatay 
ang kaniyang ama (1738 B.C.E.). Noon ay malaki na 
ang kaniyang pamilya at marami na siyang pag- 
aari.--Gen 36:6-8. 

Ang lupain ng Seir ay dating teritoryo ng mga 
Horita (Gen 14:6; 36:20-30), ngunit itinaboy ng mga 
anak ni Esau ang mga shik na Horita at sinakop ang 
pook na iyon. (Deu 2:12) Mula noon, iyon ay tinawag 
na lupain ng Edom, bagaman patuloy pa ring gina- 
mit ang dating pangalang Seir.--Bil 24:18. 

Heograpiya. Ang teritoryo ng Edom ay suma- 
saklaw nang mga 160 km (100 mi) mula sa agusang 
libis ng Zered na siyang hanggahan nito sa Moab 
sa H, hanggang sa Elat (Elot) sa Gulpo ng ‘Aqaba 


EDOM 


sa T. (Deu 2:1-8, 13, 14; 1Ha 9:26) Sa dakong S, lu- 
militaw na ang nasasakupan ng Edom ay umabot 
hanggang sa gilid ng Disyerto ng Arabia, samanta- 
lang sa dakong K naman ay umabot ito sa Araba 
hanggang sa Ilang ng Zin at sumaklaw sa bulubun- 
duking rehiyon ng Negeb mula sa TK sulok ng Da- 
gat Asin pababa hanggang sa Kades-barnea. Kaya 
naman ang kanlurang bahagi ng Edom ang na- 
ging TS hangganan ng teritoryo ng Juda.---Jos 15:1, 
ihambing ang Bil 34:3. 

Gayunman, ang pinakasentro ng teritoryo ng 
Edom ay maliwanag na nasa S ng Araba, sapagkat 
sa matataas na kabundukan nito, na ang ilang ta- 
luktok ay umaabot nang 1,700 m (5,600 piye), ay 
umuulan sa pana-panahon. Ito ay dahil ang lupain 
sa K ng Araba, ang Negeb, ay mas mababa, anupat 
ang natitirang mga ulap-bagyo ng Mediteraneo ay 
nakalalampas at nakaaabot sa mas matataas na 
bundok ng Edom, kung saan ito bumubuhos bilang 
ulan. Kaya naman isinisiwalat ng mga arkeolohikal 
na pagsusuri na nagkaroon ng sunud-sunod na si- 
naunang mga pamayanan at mga tanggulan sa ka- 
habaan ng isang makitid na sakahang lupain sa 
pinakamataas na bahagi ng mahabang bulubundu- 
king talampas, ngunit dumadalang ang mga ito pa- 
tungo sa T hanggang sa Gulpo ng ‘Aqaba. Ang ma- 
kabagong Tafileh, na mga 30 km (19 na mi) sa T ng 
Dagat na Patay (Dagat Asin), ay may malalawak na 
taniman ng olibo, bagaman ito'y pangunahin nang 
dahil sa tubig na umaagos mula sa walong bukal, 
yamang mga 28 sentimetro (11 pulgada) lamang ng 
ulan ang bumubuhos doon bawat taon. 

Bagaman kaunti lamang ang matatabang lupain 
doon, ang bulubunduking pook na ito ay may mara- 
ming deposito ng tanso at bakal; ang pagmimina at 
pagtutunaw ng metal ay isinagawa sa paligid ng 
makabagong Feinan, mga 48 km (30 mi) sa T ng 
Dagat na Patay. May katibayan din na noong sinau- 
nang panahon ay may malalawak na kagubatan ng 
pino roon. 

Kaayon ng mga nabanggit, nang magsugo si Moi- 
ses ng mga mensahero sa hari ng Edom, sinabi niya 
na ang posisyon ng mga Israelita sa Kades-barnea 
ay nasa “dulo ng iyong teritoryo,” at nang humingi 
siya ng pahintulot na dumaan nang payapa sa te- 
ritoryo ng Edom, binanggit ni Moises ang kani- 
lang mga bukid, mga ubasan, at mga balon.---Bil 
20:14-17. 

Estratehikong Posisyon. Humiling si Moises 
ng pahintulot na makapaglakbay ang Israel sa “daan 
ng hari” upang makaraan sa Edom. (Bil 20:17) Ang 
daang ito, karaniwang tinatawag na Lansangang- 
Bayan ng Hari, ay maaaring bumabagtas mula sa 
Gulpo ng ‘Aqaba hanggang sa Damasco sa Sirya, 
anupat bumabaybay sa gilid ng matataas na talam- 


636 


pas na nakahilera sa S panig ng Araba kapag duma- 
raan sa Edom. Masusumpungan sa kahabaan nito 
ang pangunahing mga lunsod ng Edom. (Gen 36:33, 
2Ha 14:7) Mayroon ding isang ruta na patungong S 
mula sa Negeb na dumaraan sa Matan sa gilid ng Di- 
syerto ng Arabia at ito'y konektado sa isa pang ruta 
na bumabagtas nang mula H patungong T. Duma- 
raan sa mga lansangang ito ang mahahalagang kar- 
gamento mula sa Ehipto, Arabia, Sirya, at Mesopo- 
tamia. Malamang na ang bayad na nasisingil sa 
mga pulutong na dumaraan sa mga ito sakay ng 
mga kamelyo o mga buriko ay nakaragdag nang 
malaki sa kayamanan ng Edom. Gayundin, ang pa- 
god na mga manlalakbay sa disyerto ay maaaring 
nagbabayad para sa pagkain at tuluyan pagdating 
nila sa Edom. 

Ang matarik na dalisdis o gilid ng talampas na 
nakaharap sa Araba ay naging napakahusay na pro- 
teksiyon para sa pangunahing moog ng Edom sa di- 
reksiyong iyon. Nahadlangan naman ng malalim na 
lambak ng agusang libis ng Zered ang pagsalakay 
mula sa Moab. (Ngunit pansinin ang Am 2:1.) Su- 
nud-sunod na mga tanggulan ang nakaharap sa di- 
syerto sa dakong S na mas madaling mapasok, anu- 
pat naging depensa ito laban sa mga Midianita at 
iba pang pagala-galang mga tribo. Karagdagan pa, 
ang mga guwang sa mga bundok at mga talampas 
ay karaniwan nang may di-maakyat at mapanganib 
na mga bangin ng pulang batong-buhangin. Kaya 
naman binabanggit ng hula ni Jehova sa pamama- 
gitan ni Jeremias na ang mga Edomita ay panatag 
na “tumatahan sa mga puwang ng malaking bato, 
na humahawak sa kaitaasan ng burol,” at tulad ng 
isang agila na nasa pugad nito.---Jer 49:7, 16. 

Ang mga Tao sa Edom. Bilang mga inapo ni 
Esau, ang mga Edomita ay pangunahin nang lahing 
Semitiko, ngunit mayroon din silang malakas na du- 
gong Hamitiko. Ito ay dahil dalawa sa mga asawa ni 
Esau ang nagmula sa angkang Hamitikong Canaa- 
nita (Hiteo at Hivita): isang asawa lamang niya ang 
may lahing Semitiko, sa pamamagitan ng anak ni 
Abraham na si Ismael. (Gen 36:2, 3) Kung ang pa- 
ngalang Horita ay nangangahulugan lamang na 
“tumatahan sa yungib,” gaya ng sinasabi ng ilang 
iskolar, ang Hivitang asawa ni Esau na si Oholibama, 
na anak ni Anah, ay maaaring nagmula sa mga Ho- 
ritang naninirahan sa Seir. (Ihambing ang Gen 36: 
2, 20, 24, 2b.) Gayunpaman, ang mga Edomita, 
tulad ng mga inapo ni Lot na mga Moabita at 
mga Ammonita (pansinin ang Dan 11:41), ay ka- 
mag-anak ng mga Israelita, at kaugalian din nila 
noon ang pagtutuli. (Jer 9:25, 26; ihambing ang Eze 
32:29.) Tinukoy sila ni Jehova bilang “mga kapatid” 
ng Israel, at ang karapatan ng mga Edomita sa lu- 
pain ay hindi dapat labagin ng mga Israelitang nag- 
lalakbay sa ilang, yamang ibinigay ni Jehova sa 


637 


EDOM 


S ` 
f ~N 
VAN N 
J/ Bak. Hor) 
S N 
N S N 


-. Kades-barnea 


Lupain 


ng 
1 EDOM — 


5 Ezion-geber N 
Pangunahing ERG 


Lansangan N 


Lokal na Lansangan 


yunman, si Job ay mula 
sa lupain ng Uz, isang 
pangalang ibinigay noong 
una sa isang tribong Ara- 
meano at inulit sa ang- 
kan ng Arameanong si 
Nahor. (Job 1:1, ihambing 
ang Gen 10:23, 22:20, 21.) 
Binabanggit sa Panaghoy 
4:21 na ang Edom ay 
'tumatahan sa lupain ng 
Uz,' ngunit hindi ipinakiki- 
ta ng tekstong ito, na isi- 
nulat maraming siglo pag- 
karaan ng ipinapalagay na 
panahon ni Job, na ang Uz 
at Edom ay iisa, lalo na 
yamang ipinakikita sa Je- 
remias 25:20, 21 na 'ang 
mga hari sa lupain ng Uz' 
ay naiiba sa Edom. Sa ha- 
lip, maaaring ang tinutu- 
koy ng teksto ay isang lu- 
gar na naging bahagi ng 
Edom sa kalaunan.---Ting- 
nan ang Uz Blg. 4. 

Posible na ang isa sa tat- 
long “kasamahan” na du- 
malaw at tumuligsa kay 
Job noong may sakit ito ay 
isang Edomita, samakatu- 
wid nga, si Elipaz na Te- 


ARABIA 


mga inapo ni Edom ang Bundok Seir bilang ari- 
arian.---Deu 2: 1-8. 

Bagaman ang mga tribong Edomita ay dating pi- 
namumunuan ng mga shik, nang maglaon ay inor- 
ganisa sila sa isang kaharian. Ipinahihiwatig ng lin- 
ya ng mga hari ng Edom na sila'y nanggaling sa 
iba't ibang mga tribo o mga pamunuan ng shik, sa 
gayon ay hindi nila namamana ang trono. (Gen 
36:15-19, 31-43) Ayon sa ilang kritiko, ang pagtukoy 
ng Genesis 36:31 sa mga tagapamahalang Edomita 
bilang “mga hari na naghari sa lupain ng Edom 
bago maghari ang sinumang hari sa mga anak ni Is- 
rael” ay isiningit na lamang nang dakong huli. Ga- 
yunman, hindi ganito ang kaso yamang alam ng ta- 
gapagtala ng Genesis na si Moises ang malinaw na 
pangako ng Diyos kay Jacob (Israel) na “mga hari 
ang lalabas mula sa iyong mga balakang.” (Gen 
35:11) Inihula ni Moises mismo na sa kalaunan ay 
magkakaroon ng hari ang Israel.---Deu 28:36. 

May idinagdag ang Griegong Septuagint sa Job 
42:17 na nagpapakitang si Job ay si Jobab, ang ha- 
ring Edomita na binanggit sa Genesis 36:33. Ga- 


manita. (Job 2:11, iham- 
bing ang Gen 36:11, 34.) Ipinahihiwatig sa Jeremias 
49:7 na ang Teman ay isang sentro ng karunungan 
ng Edom, anupat maaaring ang madalas na pakiki- 
pag-ugnayan at komunikasyon ng mga Edomita sa 
mga manlalakbay mula sa Silangan ay nakaragdag 
sa kanilang reputasyon bilang mga taong maruru- 
nong. 

Mula sa Pag-alis Hanggang sa Pagtatapos ng 
Kasaysayan ng Juda. Ang pagkalipol ng mga 
hukbo ni Paraon at ang makahimalang pagliligtas sa 
Israel sa Dagat na Pula ay nakaapekto sa Edom, ga- 
yundin sa buong rehiyon sa loob at sa palibot ng Ca- 
naan. (Exo 15:14, 15) Sa ilang ng Peninsula ng Sinai, 
ang unang nasasandatahang pagsalansang sa Isra- 
el ay nagmula sa isang tribong Edomita na may 
malawak na teritoryo, ang mga Amalekita, na nan- 
ligalig sa Israel sa buong kasaysayan nila. (Exo 17:8- 
16, ihambing ang Gen 36:12, 16, tingnan ang AMA- 
LEK, MGA AMALEKITA.) Sa pagtatapos ng yugto ng 
pagpapagala-gala ng Israel, ang magalang na kahi- 
lingan ni Moises na ligtas silang makaraan sa Lan- 
sangang-Bayan ng Hari sa Edom ay tinanggihan, at 


EDOM 


ang di-ipinakilalang haring Edomita ay nagtipon ng 
malakas na hukbo upang harangan sila. (Bil 20:14- 
21) Kaya pagkamatay ni Aaron sa Bundok Hor ma- 
lapit sa hanggahan ng Edom (Bil 20:22-29), ang 
Israel ay lumigid sa pinakasentro ng Edom, nag- 
kampo sa tabi ng agusang libis ng Zered, at pagka- 
tapos ay naglakbay patungong H na nilalampasan 
ang silanganing hanggahan ng Moab.---Bil 21:4, 10- 
13; Huk 11:18, ihambing ang Deu 2:26-29. 

Sa patulang pagpapala na binigkas ni Moises para 
sa Israel bago siya mamatay, inilarawan niya ang 
Diyos na Jehova bilang “nanggaling sa Sinai,” 'sumi- 
nag mula sa Seir [Edom], at lumiwanag mula sa 
mga bundok ng Paran.” Isang katulad na paglalara- 
wan ang makikita sa awit nina Barak at Debora at sa 
hula ni Habakuk. (Deu 33:2: Huk 5:4, 5, Hab 3:3, 4) 
Maliwanag na inihaharap ng makahulang paglalara- 
wang ito ang tagpo kung saan inihayag ni Jehova 
ang kaniyang sarili sa kaniyang bagong-tatag na 
bansa, anupat nililiwanagan sila gaya ng mga kislap 
ng liwanag sa mga taluktok ng bundok. 

Pinag-utusan ang Israel na huwag kasusuklaman 
ang isang Edomita, “sapagkat siya ay iyong kapatid.” 
(Deu 23:7, 8) Gayunman, hindi lamang ang agresi- 
bong tribong Amalekita ang sumalansang sa Israel 
kundi mismong ang Edom sa pangkalahatan. Nag- 
tagumpay si Saul sa pakikipagdigma sa kanila. (1Sa 
14:47, 48) Ngunit ang pinuno ng mga pastol ni Saul 
ay isang Edomita, si Doeg, at ang lalaking ito ay 
nagsilbing impormante ni Saul may kinalaman kay 
David. Nang tanggihan ng mga tauhan ni Saul na 
daluhungin ang mga saserdote ng Nob, si Doeg ang 
inutusan ni Saul na lansakang pumatay sa kanila. 
--1Sa 21:7: 22:9-18. 

Bilang hari, nagtamo si David ng isang malaking 
tagumpay laban sa mga Edomita sa Libis ng Asin. 
(2Sa 8:13, tingnan ang ASIN, LIBIS NG.) Bagaman hin- 
di binanggit kung paano nagsimula ang pagbaba- 
kang iyon, walang alinlangan na iyon ay dahil sa 
pagsalakay ng mga Edomita, maaaring dahil ina- 
kala nila na walang kalaban-laban ang timugang 
bahagi ng kaharian ni David dahil sa kaniyang mga 
kampanya sa Sirya. Sa 1 Cronica 18:12 ay sinasa- 
bing si Abisai ang nanlupig sa mga Edomita, sa- 
mantalang sa superskripsiyon naman ng Awit 60 ay 
binabanggit na si Joab ang nagsagawa nito. Yamang 
si David ang punong kumandante at si Joab ang ka- 
niyang pangunahing heneral, at si Abisai naman ay 
kumandante ng isang pangkat sa ilalim ni Joab, ma- 
uunawaan natin kung bakit magkaiba ang sinasabi 
ng mga ulat hinggil sa kung sino ang dahilan ng ta- 
gumpay, depende sa punto de vista ng isa, gaya rin 
ng nangyayari sa ngayon. Sa katulad na paraan, 
ang pagkakaiba ng mga bilang sa mga tekstong iyon 
ay malamang na dahil sa sariling pangmalas ng 


638 


manunulat sa iba't ibang aspekto o kampanya ng 
digmaan. (Ihambing ang 1Ha 11:15, 16.) Gayunpa- 
man, naglagay si David ng mga garison ng mga 
hukbong Israelita sa buong Edom, at ang nalalabing 
populasyon ng Edom ay naging sakop ng Israel. 
(2Sa 8:14: 1Cr 18:13) Ang “pamatok” ni Jacob ay na- 
ging mabigat na pasanin sa leeg ni Edom (Esau). 
--Gen 27:40, ihambing ang Bil 24:18. 

Yamang nakontrol ng Israel ang mga bayba- 
ying lunsod ng Edom sa Dagat na Pula, ang Elot 
(Elat) at Ezion-geber, sinamantala iyon ni Solomon, 
na nag-asawa rin ng mga babaing Edomita (1Ha 
11:1), upang makapagtayo ng negosyong pagba- 
barko. (1Ha 9:26: 2Cr 8:17, 18) Hindi naalis ng ku- 
maunting kalalakihan ng Edom ang pamatok ng 
Israel, bagaman isang takas na may dugong ma- 
harlika, si Hadad, ang nanguna sa isang kilusan la- 
ban sa Israel.-- 1Ha 11:14-22. 

Hindi matiyak kung ang situwasyong ito ay nag- 
patuloy sa loob ng isang buong siglo pagkatapos ng 
unang pananakop ni David. Ang pagsalakay ng 
“mga anak ni Ammon, at ni Moab at ng bulubundu- 
king pook ng Seir [Edom]” (2Cr 20:1, 2, 10, 22) ay 
maaaring naganap bago sinalakay ang Moab ng 
nagsanib-sanib na mga hukbo ng Juda, Israel, at 
Edom. (2Ha 3:5-9, tingnan ang MOAB, MGA MOABITA.) 
Lumilitaw na ang Edom ay naging bahagi ng bawat 
isa sa tatluhang alyansang iyon, anupat nakipagla- 
ban muna para sa isang panig at pagkatapos ay para 
naman sa kabila. Binabanggit din na may panahong 
walang hari sa Edom noong naghahari si Jehosapat, 
ang lupain ay pinamamahalaan noon ng isang kina- 
tawan, na maliwanag na nananagot sa hari ng Juda, 
kaya ang mga Judeano ay madaling nakapagparoo't 
parito sa Gulpo ng ‘Aqaba at sa daungan o mga da- 
ungan nito. (1Ha 22:47, 48) Hinggil naman sa kam- 
panya laban sa Moab, ang inihulang pagbaha ng da- 
ting tuyong agusang libis kung saan nagkampo ang 
magkakaalyadong mga hukbo ay maaaring dahil sa 
isang makulog na bagyo sa disyerto na tumama sa 
mas mataas na talampas. Sa makabagong panahong 
ito, ang gayong mga bagyo ay nagiging dahilan ng 
napakalakas na pag-agos ng tubig sa mga wadi pa- 
tungo sa Araba. Posible ring humugos noon ang tu- 
big dahil sa isang himala.---2Ha 3: 16-23. 

Naghimagsik ang Edom at inalis nito ang pama- 
tok ng Juda noong naghahari ang anak ni Jehosapat 
na si Jehoram at muli itong nagtatag ng isang inde- 
pendiyenteng monarkiya. Bagaman nagtagumpay 
si Jehoram sa isang pakikipagbaka sa kanila, patu- 
loy pa ring naghimagsik ang mga Edomita. (2Ha 
8:20-22: 2Cr 21:8-10) Noong unang kalahatian ng 
paghahari ni Amazias (858-830 B.C.E.), muli na na- 
mang dumanas ng pagkatalo ang Edom sa Libis ng 
Asin, at inagaw ni Amazias ang pangunahing Edo- 


639 


mitang lunsod ng Sela, bagaman nasilo siya sa pag- 
samba sa walang-kabuluhang huwad na mga diyos 
ng Edom. (2Ha 14:7, 2Cr 25:11-20) Isinauli ng kani- 
yang anak na si Uzias (Azarias) ang Elat sa ilalim ng 
kontrol ng Juda.---2Ha 14:21, 22. 

Matapos salakayin ng Sirya ang Juda noong pana- 
hon ng paghahari ni Ahaz (761-746 B.C.E.), ibinalik 
nito sa Edom ang daungan ng Elat sa Dagat na Pula. 
(2Ha 16:5, 6) Ang mga Edomita, na maliwanag na 
malaya na noon mula sa pamumuno ng Juda, ay su- 
mama sa ibang mga bansa, kabilang na rito ang 
Asirya, sa mga paglusob laban sa Juda.---2Cr 28:16- 
20; ihambing ang Aw 83:4-8. 

Walang natuklasang nakasulat na mga rekord 
mula sa mga Edomita. Gayunman, binabanggit sila 
sa sekular na mga rekord ng ibang mga bansa. Bi- 
nabanggit sa isang papirong Ehipsiyo, ipinapalagay 
na mula pa noong ikalawang milenyo B.C.E., na may 
mga tribong Bedouin mula sa Edom na pumasok sa 
rehiyon ng Delta sa paghahanap ng pastulan para 
sa kanilang mga baka. Inangkin ng mga paraong 
sina Merneptah at Ramses III na pinamunuan nila 
ang Edom, gaya rin ng Asiryanong monarka na si 
Adad-nirari III. Ilang panahon pagkamatay ng hu- 
ling nabanggit na hari, ipinaghambog ni Tiglat-pile- 
ser III (kapanahon ni Ahaz) na tumanggap siya ng 
tributo mula kay “Kaushmalaku ng Edom,” saman- 
talang itinala naman ni Esar-hadon, na kahalili ni 
Senakerib, si “Qaushgabri” bilang isang basalyong 
hari ng Edom.---Ancient Near Eastern Texts, inedit 
ni J. Pritchard, 1974, p. 282, 291. 

Ang Edom sa Hula. Noon pa mang panahon 
ng pamamahala ni Haring Uzias, ipinahayag na ng 
mga propetang sina Joel at Amos ang malinaw na 
hatol ni Jehova laban sa Edom dahil sa matagal 
nang pagkapoot nito sa Israel na ipinakita sa pama- 
magitan ng malupit na paggamit ng tabak. (Am 1: 
6, 11, 12) Dahil sa mabangis na pagsalansang nito 
sa katipang bayan ni Jehova, naiwala ng Edom 
ang karapatan nito sa lupaing ipinagkaloob dito ng 
Diyos. (Joe 3:19, Am 9:11, 12) Naging tiyak ang ka- 
pahamakan ng mga Edomita nang lupigin ng mga 
Babilonyo ang Juda at Jerusalem noong 607 B.C.E. 
Malinaw na nahayag ang pagkapoot ng mga Edomi- 
ta nang sulsulan nila ang mga nagwawasak sa Jeru- 
salem (Aw 137:7), anupat nagsaya sila sa kapaha- 
makan ng Juda, at dahil sa kanilang pagkapoot at 
pagnanais na maghiganti, ibinigay pa nila sa mga 
Babilonyo ang nakatakas na mga Judeano upang 
mapatay ang mga ito. Nakisali sila sa karatig na 
mga bayan sa pandarambong sa lupain, binalak ni- 
lang sakupin ang natiwangwang na lupain ng Juda 
at Israel, at nagsalita sila nang may paghahambog 
laban kay Jehova. Dahil dito, inutusan ni Jehova ang 
kaniyang mga propetang sina Jeremias, Ezekiel, at 


EDOM 


Obadias upang tiyakin sa Edom na ang pagsasaya 
nito ay panandalian lamang at ang pakikitungong 
ginawa sa Juda ay gagawin din sa Edom. (Pan 4:21, 
22; Eze 25:12-14: 35:1-15; 36:3-5: Ob 1-16) Gaya ng 
inihula ng propetang si Isaias, ang mga Edomitang 
nagwawasiwas ng tabak ay mapapasailalim sa mis- 
mong tabak ni Jehova ukol sa katarungan at kaha- 
tulan, anupat lahat ng uri ng tao, malaki at maliit, 
ay magiging tulad ng mga haing hayop na itinala- 
ga sa pagkapuksa.--Isa 34:5-8. 

Ang Edom ay magiging tulad ng Sodoma at Go- 
morra, na hindi tatahanan habang panahon. (Jer 
49:7-22: ihambing ang Isa 34:9-15.) Palibhasa'y ka- 
rapat-dapat sa pagkapoot ni Jehova, ang Edom ay 
tatawaging “ang teritoryo ng kabalakyutan" at “ang 
bayan na tinuligsa ni Jehova hanggang sa panahong 
walang takda.” (Mal 1:1-5) Dahil dito, maliwanag na 
ang Edom ay sumasagisag sa mortal na mga kaa- 
way ng katipang bayan ng Diyos sa Isaias 63:1-6, 
kung saan ang Diyos na Mandirigma na may kasu- 
utang nababahiran ng dugo at yumuyurak sa pisa- 
an ng ubas ng paghihiganti ng Diyos ay angkop na 
inilalarawan bilang dumarating mula sa Edom (na- 
ngangahulugang “Pula”) at mula sa pinakapromi- 
nenteng lunsod ng Edom, ang Bozra (na posibleng 
ginamit dito dahil katunog ito ng salitang Hebreo na 
batsir, nangangahulugang “pamimitas ng ubas”). 
--Ihambing ang Apo 14:14-20, 19:11-16. 

Kasaysayan Nang Dakong Huli at ang Pagla- 
laho Nito. Sa pamamagitan ng propeta ni Jehova 
na si Jeremias, sinabihan ang hari ng Edom na ipa- 
sailalim nito ang kaniyang leeg sa pamatok ni Nabu- 
codonosor, ang hari ng Babilonya. (Jer 27:1-7) Hin- 
di iniulat kung ano ang aktuwal na ginawa ng mga 
Edomita may kinalaman dito. Gayunman, pagkata- 
pos na mawasak ang Jerusalem noong 607 B.C.E., 
pansamantalang nanganlong sa Edom ang ilang Ju- 
deanong tapon. Pagkaalis ng mga hukbong Babi- 
lonyo, ang mga nagsilikas na ito ay bumalik sa 
kanilang lupain at nang dakong huli ay tumakas pa- 
tungong Ehipto. (Jer 40:11, 12, 43:5-7) Di-nagtagal, 
dumating ang panahon upang uminom ang Edom 
mula sa kopa ng poot ni Jehova. (Jer 25:15-17, 21) 
Naganap ito noong kalagitnaan ng ikaanim na sig- 
lo B.C.E. sa pangunguna ng Babilonyong hari na si 
Nabonido. Ayon kay C. J. Gadd, isang iskolar ng ka- 
saysayan at panitikan ng Babilonya, may mga ka- 
wal na Judio sa mga hukbo ni Nabonido na lumupig 
sa Edom at Tema. Bilang komento sa bagay na ito, 
si John Lindsay ay sumulat: “Kaya, sa paanuman, 
natupad ang mga salita ng propeta nang isulat 
niya ang sinabi ni Yahweh na “ilalapat ko sa Edom 
ang aking paghihiganti sa pamamagitan ng ka- 
may ng aking bayang Israel” (Ezek. 25.14). Nagka- 
roon din ng bahagyang katuparan ang mga sali- 
ta ni Obadias na nagsabing ang ‘mga kaalyado, 


EDREI 


‘mga kakampi’, ‘mga pinagkakatiwalaang kaibigan’ 
ng Edom ay ‘manlilinlang’, ‘mananaig laban’ sa ka- 
nila at ‘mag-uumang ng bitag sa ilalim’ nila. Dito ay 
maaari nating makita ang pagtukoy sa mga Babi- 
lonyo, na bagaman noong mga araw ni Nabucodo- 
rosor ay handang magbigay sa kanila ang mga ito 
mula sa mga nakuha sa Juda, sa ilalim naman ni 
Nabonido ay lubusang sinupil ng mga ito ang mga 
ambisyon ng Edom sa komersiyo at pangangalakal 
(ihambing ang Obad. 1 at 7)."—Palestine Explora- 
tion Quarterly, London, 1976, p. 39. 

Iniulat ng aklat ng Malakias, isinulat mga 100 
taon pagkaraan ng kampanya ni Nabonido laban sa 
Edom, na ginawa na ng Diyos na isang nakatiwang- 
wang na kaguhuan ang mga bundok ng Edom at 
iniukol niya sa mga chakal sa ilang ang mana nito." 
(Mal 1:3) Umaasa noon ang mga Edomita na maka- 
babalik sila at maitatayong muli ang kanilang mga 
wasak na dako, ngunit hindi sila magtatagumpay. 
--Mal 1:4. 

Pagsapit ng ikaapat na siglo B.C.E., pinanirahan 
ng mga Nabateano ang teritoryo ng Edom, at ang 
mga Edomita ay hindi na muling nakabalik pa. Sa 
halip, nanirahan sila sa Negeb sa dakong T ng Juda. 
Lumipat ang mga Edomita sa H hanggang sa He- 
bron, at nang dakong huli, ang timugang bahagi ng 
Juda ay nakilala bilang Idumea. Ayon kay Josephus, 
sinupil sila ni John Hyrcanus I sa pagitan ng 130 at 
120 B.C.E. at pinilit sila na tanggapin ang Judaismo. 
(Jewish Antiquities, XIII, 257, 258 [ix, 1]: XV, 253, 
254 [vii, 9]) Nang maglaon ay unti-unti silang napa- 
halo sa mga Judio, at pagkatapos na wasakin ng 
mga Romano ang Jerusalem noong 70 C.E., naglaho 
na sila bilang isang bayan.---Ob 10, 18; tingnan ang 
IDUMEA. 


EDREI. 


1. Isang maharlikang lunsod ni Og, hari ng Ba- 
san. (Jos 12:4: 13:12) Matapos talunin si Sihon na 
Amorita, ang mga hukbong Israelita sa utos ni Moi- 
ses ay “umahon,” o pumahilaga, hanggang sa ma- 
kasagupa nila ang hukbong militar ni Og sa “pag- 
babaka sa Edrei,” na lumilitaw na ang timugang 
hanggahan ng Basan. Bagaman si Og ang kahuli- 
hulihan sa malahiganteng mga Repaim at maaaring 
may kasama siyang napakalaking hukbo, pinayu- 
han ni Jehova ang mga Israelita na magpakatapang, 
anupat nilipol nila si Og, ang mga anak nito, at ang 
buong bayan, at inari nila ang kaniyang teritoryo. 
(Bil 21:33-35, Deu 3:1-10) Nang maglaon ay ipinag- 
kaloob sa Manases ang lunsod bilang bahagi ng 
mana nito. (Jos 13:31) Karaniwan nang ipinapalagay 
na ang Edrei ay ang makabagong-panahong lunsod 
ng Der'a na mga 50 km (31 mi) sa STS ng timugang 
dulo ng Dagat ng Galilea, malapit sa Yarmuk. Kasa- 
ma sa mga guho roon ang isang bahagyang hinu- 


640 


kay na lunsod na nasa ilalim ng lupa at inuka sa 
bato sa ilalim ng isa pang lunsod. 

2. Isang nakukutaang lunsod ng Neptali. (Jos 19: 
32, 35, 37) Ipinapalagay na ito ay ang makabagong 
Tell Khureibeh, na mga 7 km (4 na mi) sa HHK ng 
Hazor. 


EDUKASYON. Ang pagbibigay o pagtatamo 
ng kaalaman at kasanayan. Nailalaan ang eduka- 
syon sa pamamagitan ng (1) pagpapaliwanag at 
pag-uulit, (2) pagdidisiplina at pagsasanay na inila- 
lapat nang may pag-ibig (Kaw 1:7: Heb 12:5, 6): 
(3) personal na obserbasyon (Aw 19:1-3, Ec 1:12- 
14): (4) pagsaway (Aw 141:5, Kaw 9:8, 17:10). 

Ang Diyos na Jehova ang dakilang Edukador at 
Tagapagturo, anupat wala siyang kapantay. (Job 
36:22, Aw 71:17: Isa 30:20) Nilalang ang makalu- 
pang anak ng Diyos na si Adan taglay ang kakaya- 
hang magsalita ng wika. (Gen 2:19, 20, 23) Tinuru- 
an siya tungkol sa paglalang (Gen kab 1, 2) at sa 
mga kahilingan ng Diyos sa kaniya.--Gen 1:28-30, 
2:15-17. 

Sa Patriyarkal na Lipunan. [pinakikita sa bu- 
ong Bibliya na ang pagbibigay ng edukasyon ay 
nagsisimula sa pamilya. Sa sinaunang lipunan, ang 
ama ang ulo ng pamilya at ng sambahayan, na ma- 
aari pa ngang isang malaking komunidad, gaya ni- 
yaong kay Abraham. Ang ulo ng pamilya ang may 
pananagutan sa edukasyon ng kaniyang sambaha- 
yan. (Gen 18:19) Ipinahihiwatig ng mabuting pag- 
sasanay na nakita kay Jose na tinularan ni Isaac at 
ni Jacob ang kanilang amang si Abraham sa pagtu- 
turo sa kanilang mga anak. (Gen 39:4, 6, 22: 41:40, 
41) Ipinakita naman ni Job ng lupain ng Uz, isang 
malayong kamag-anak ni Abraham, na may kaba- 
tiran siya sa siyensiya at sa mga pagsulong sa in- 
dustriya noong kaniyang mga araw, at tinuruan siya 
ni Jehova ng ilang bagay tungkol sa kalikasan.---Job 
9:1, 9; kab 28, 38-41. 

Noong panahon ding iyon, malawak na ang kaala- 
man sa Ehipto tungkol sa astronomiya, matematika, 
heometriya, arkitektura, konstruksiyon, at iba pang 
mga sining at mga siyensiya. Bukod sa pagtuturo 
kay Moises ng kaniyang ina tungkol sa pagsamba 
kay Jehova (Exo 2:7-10), “tinuruan si Moises sa la- 
hat ng karunungan ng mga Ehipsiyo. Sa katunayan, 
siya ay makapangyarihan sa kaniyang mga salita at 
mga gawa.” (Gaw 7:22) Bagaman ang mga Israelita 
ay naging mga alipin sa Ehipto, marunong silang 
bumasa at sumulat, at may kakayahan silang mag- 
turo sa kanilang mga anak. Mismong bago pumasok 
sa Lupang Pangako, tinagubilinan sila na isulat, sa 
makasagisag na paraan, ang mga utos ng Diyos sa 
mga poste ng pinto ng kanilang mga bahay at sa ka- 
nilang mga pintuang-daan, at dapat nilang ituro 
sa kanilang mga anak ang kautusan ng Diyos. Sabi- 


641 


hin pa, ito ay sa wikang Hebreo.---Deu 6:6-9, iham- 
bing ang Deu 27:3: Jos 8:32. 

Edukasyon sa Ilalim ng Kautusan Bago ang 
Pagkatapon. Mga magulang pa rin ang pangu- 
nahing mga tagapagturo noon, anupat pananagutan 
nilang turuan ang kanilang mga anak. (Exo 12:26, 
27; Deu 4:9; 6:7, 20, 21: 11:19-21) Sa pasimula pa la- 
mang ng kasaysayan ng mga Judio, itinuring na 
nila na ang espirituwal, moral, at mental na eduka- 
syon mula sa pagkabata ay isa sa mga pangunahing 
tungkulin ng mga magulang. Nanalangin ang ama 
ni Samson, si Manoa, na patnubayan siya upang 
masanay niya ang kaniyang anak sa tamang para- 
an. (Huk 13:8) Ang ama ang pangunahing tagapag- 
turo, ngunit nagtuturo rin ang ina, anupat parti- 
kular niyang pinasisigla ang anak na sundin ang 
tagubilin at disiplina ng ama. (Kaw 1:8, 4:1; 31:26, 
27) Natatanto ng mga magulang na kapag sinanay 
ang anak sa tamang paggawi samantalang siya'y 
nasa kabataan pa, hindi niya iyon lilihisan hang- 
gang sa pagtanda niya.---Kaw 22:6. 

Dapat pagpakitaan ng mga anak ng matinding 
paggalang ang kanilang mga magulang. May-kata- 
tagang gagamitin ng mga magulang ang kanilang 
"pamalong' awtoridad. (Kaw 22:15) Dapat itong ga- 
mitin nang may pag-ibig, ngunit matinding disipli- 
na ang ilalapat sa anak na suwail, na kung minsan 
ay maaaring mangahulugan ng paggamit ng literal 
na pamalo. (Kaw 13:24, 23:13, 14) Ang anak na su- 
mumpa o nanakit sa kaniyang mga magulang ay 
maaaring patayin. (Lev 20:9; Exo 21:15) Ang anak 
na mapaghimagsik at ayaw magbago, kung hindi na 
siya maituturing na bata, ay dapat pagbabatuhin. 
(Deu 21:18-21) Sa katunayan, ang unang utos na 
may pangako ay ang ikalima sa Sampung Utos: “Pa- 
rangalan mo ang iyong ama at ang iyong ina, ... 
upang ang iyong mga araw ay tumagal at mapabu- 
ti ka sa lupa na ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong 
Diyos.”---Deu 5:16, Efe 6:2, 3. 

Ang edukasyong ibinibigay ng mga magulang ay 
dapat na regular at patuluyan---sa tahanan, sa tra- 
baho, o kapag naglalakbay---at hindi lamang ito sa 
pamamagitan ng salita at disiplina kundi sa pama- 
magitan din ng halimbawa, sapagkat ang kautusan 
ng Diyos ang dapat pumatnubay sa mga magulang 
sa lahat ng kanilang gawain sa buhay. Ang pagpa- 
roon sa mga kapistahan sa Jerusalem nang tatlong 
beses sa isang taon ay naglaan ng edukasyon sa 
heograpiya at nakatulong upang maging pamilyar 
ang bata sa kaniyang mga kababayan na mula sa 
iba't ibang bahagi ng Israel.---Deu 16:16. 

Bukod sa edukasyon sa relihiyon, ang mga kaba- 
taang lalaki ay binibigyan din ng edukasyon sa se- 
kular na hanapbuhay ng kanilang ama o sa isang 
kasanayan. Sa tulong ng espiritu ng Diyos, ang mga 


EDUKASYON 


dalubhasang manggagawa na sina Bezalel at Oholi- 
ab ay naging kuwalipikadong magturo sa iba noong 
panahong itinatayo ang tabernakulo sa ilang. (Exo 
35:34) Natututuhan naman ng mga kabataang ba- 
bae sa sambahayan ang mga tungkulin ng asa- 
wang babae, at sila ay nasasanay na magkaroon ng 
matinding paggalang sa kanilang mapapangasawa, 
gaya ng halimbawang ipinakita ni Sara. (Gen 18:12, 
1Pe 3:5, 6) Ang mabuting asawang babae ay mara- 
ming mga kakayahan, mga naisasagawa, at mga 
pananagutan, gaya ng inilalarawan sa Kawikaan, 
kabanata 31. 

Waring kapuwa ang mga batang lalaki at mga ba- 
tang babae ay tumatanggap ng pagsasanay sa mu- 
sika. Noon ay may mga babaing manunugtog at 
mang-aawit. (1Sa 18:6, 7) Sa mga lalaking Levita 
naman ay may mga mangangatha ng mga awit at 
tula, mga manunugtog, at mga mang-aawit.---Aw 
87:Sup: 88:Sup: 1Cr 25. 

Ibinukod din ng Diyos ang buong tribo ni Levi bi- 
lang isang grupo para sa pagtuturo ng relihiyon. Pi- 
nasinayaan ang pagkasaserdote noong 1512 B.C.E. 
Ang isa sa mga pangunahing tungkulin nila ay ang 
pagtuturo sa bayan hinggil sa kautusan ng Diyos. 
Sabihin pa, si Moises na Levita, bilang tagapamagi- 
tan, ay isang tagapagturo sa bayan hinggil sa kau- 
tusan ng Diyos (Exo 18:16, 20, 24:12), at ang mga 
saserdote, kasama ang di-saserdoteng mga Levita, 
ay may pananagutang ipaunawa sa bayan ang lahat 
ng tuntuning sinalita ni Jehova sa pamamagitan ni 
Moises. (Lev 10:11, 14:57: Deu 17:10, 11: 2Cr 15:3: 
35:3) Ang Kautusan ay dapat basahin ng mga Levi- 
ta sa taong-bayan. Ginagawa ito nang hayagan sa 
buong bayan sa panahon ng Kapistahan ng mga Ku- 
bol kapag taon ng Sabbath, at dito ay hindi pinaghi- 
hiwalay ang mga dumalo ayon sa edad o kasarian, 
kundi ang buong bayan, matanda at bata, kasama 
ang naninirahang dayuhan sa loob ng mga pintu- 
ang-daan at ang lahat ng nakauunawa, ay tinitipon 
upang makinig sa pagbasa. (Deu 31:9-13) Noong 
ikatlong taon ng paghahari ni Haring Jehosapat, pi- 
nasimulan niya sa Juda ang isang kampanya ng 
pagtuturo, anupat inutusan niya ang mga prinsi- 
pe, mga saserdote, at mga Levita na libutin ang 
Juda upang turuan ang taong-bayan sa kautusan ng 
Diyos.---2Cr 17:9. 

Malaking bahagi ng Hebreong Kasulatan ang bi- 
nubuo ng mga tula na kung pagtuturo ang pag- 
uusapan ay isang mabisang pantulong sa pagsa- 
saulo. Ang tulang Hebreo ay hindi binubuo ng 
magkakatunog na salita kundi ng magkakahanay na 
diwa, o ritmo ng diwa. Gumamit din ang Hebreong 
Kasulatan ng mapuwersang mga metapora, na ibi- 
natay sa likas na mga lalang, mga bagay na pamil- 
yar sa lahat, kahit sa mga bata. Doon ay mayroon 
ding mga alpabetikong akrostik, kung saan ang 


EDUKASYON 


unang mga titik ng mga talata ay nakaayos ayon sa 
alpabeto. (Aw 25, 34, 37, 111, 112, 119, Kaw 31:10- 
31; Pan 1-4) Kung minsan, nagsisimula sa iisang ti- 
tik ang ilang sunud-sunod na linya, halimbawa, sa 
ika-119 na Awit, walong taludtod ang nagsisimula 
sa titik Hebreo na alep, walo naman sa titik na bet, 
at patuloy, upang mabuo ang 176 na taludtod para 
sa 22 titik ng alpabetong Hebreo. 

Pagkatapos ng Pagsasauli. Pagkabalik mula 
sa Babilonya at pagkatapos na muling maitayo ang 
templo, ang pinakamalaking pangangailangan ng 
bayan ay edukasyon hinggil sa tunay na pagsamba. 
Ang eskribang si Ezra ay isang lalaking may pinag- 
aralan at isang tagakopya ng Bibliya. (Ezr 7:1, 6) 
Nagtipon si Ezra ng maraming rekord, at gumawa 
siya ng mga kopya nito at nagkaroon ng bahagi sa 
pag-aayos ng kanon ng Hebreong Kasulatan. Karag- 
dagan pa, nagsagawa siya ng malawakang pagtutu- 
ro sa bansang Israel hinggil sa kautusan ng Diyos. 
Sa paggawa nito, tinupad niya ang kaniyang mga 
tungkulin bilang isang Levitikong saserdote. (Ezr 7: 
11, 12, 25) Inorganisa niya ang mga saserdote at 
mga Levitang bumalik mula sa Babilonya upang isa- 
gawa ang isang programa ng edukasyon na magsa- 
sauli sa tunay na pagsamba para sa nakabalik na 
mga Israelita at sa kanilang mga anak. (Ne 8:4-9) 
Ang mga tagakopyang Hebreo, o mga eskriba (mga 
Soperim), ay mga lalaking naturuan sa Kautusan, at 
bagaman hindi lahat ng mga ito ay mga Levita, 
nagkaroon sila ng malaking bahagi sa pagtuturo sa 
bayan. Gayunman, sa paglipas ng panahon, nagpa- 
sok sila ng maraming tradisyon at pinasama nila 
ang tunay na turo ng Salita ng Diyos.--Tingnan 
ang ESKRIBA. 

Edukasyon Noong Unang Siglo C.E. Mga ma- 
gulang pa rin ang pangunahing may pananagutan 
noon sa edukasyon ng kanilang mga anak, lalo na 
habang bata pa ang mga ito. (2Ti 1:5; 3:14, 15) 
Tungkol kay Jesus, mababasa natin na pinalaki siya 
sa Nazaret ng kaniyang ama-amahan at ina at na 
patuloy siyang lumaki at lumakas, samantalang su- 
musulong sa karunungan. Sa edad na 12, namang- 
ha sa kaniya ang mga guro sa templo dahil sa kani- 
yang unawa at sa kaniyang mga sagot. (Luc 2:41, 
46-52) Ang mga eskriba naman ang nanatiling pa- 
ngunahing mga edukador sa madla at sa mga pa- 
aralang itinatag sa mga sinagoga. (Tingnan ang 
SINAGOGA.) Itinuturo noon ang pisikal na siyensiya 
gayundin ang Kautusan at ang rabinikong mga turo 
na idinagdag sa Kautusan. Kahilingan din sa mga 
magulang na turuan ang kanilang mga anak ng 
isang kasanayang magagamit sa paghahanapbu- 
hay. 

Si Jesus ay isang napakahusay na guro. Kinilala 
siya maging ng kaniyang mga kapanahon bilang 


642 


isang guro na lubhang maimpluwensiya at popular. 
Ang tawag sa kaniya ng kaniyang mga alagad ay 
“Rabbi,” na nangangahulugang “Guro” o “Tagapag- 
turo.” (Mar 9:5: tingnan ang RABBI.) May mga pag- 
kakataon pa nga na kinilala ng kaniyang mga kala- 
ban na mahusay siyang magsalita. Noong minsang 
magsugo ang mga Pariseo ng mga opisyal upang 
arestuhin si Jesus, bumalik sila nang hindi siya ka- 
sama at nagsabi: “Walang sinumang tao ang naka- 
pagsalita nang tulad nito.”--Ju 7:46, Luc 20:39, 40, 
Mar 12:32, 34. 

Una sa lahat, gaya ng sinabi ni Jesus, hindi siya 
nagsalita sa sarili niyang pagkukusa kundi naparito 
siya sa pangalan ng kaniyang Ama at sinalita niya 
ang mga bagay na natutuhan niya sa kaniyang 
Ama. (Ju 5:19, 30, 43; 6:38, 10:25) Yamang siya ang 
bugtong na Anak ng Diyos na Jehova, dati silang 
matalik na magkasama sa langit. Dahil dito, siya 
ang pinakamahusay na guro may kinalaman sa 
mga katangian, mga gawa, at mga layunin ng kani- 
yang Ama. (Mat 11:27) Taglay niya ang ikalawang 
pinakamahalagang kuwalipikasyon ng isang mabu- 
ting guro--may pag-ibig siya sa kaniyang mga ti- 
nuturuan. (Mar 10:21: Ju 13:1, 34: 15:9, 12) Bibihira 
ang guro na umibig sa kaniyang mga alagad nang 
gayon na lamang anupat naging handang ibigay 
ang kaniyang buhay alang-alang sa kanila, gaya ng 
ginawa ni Jesus. (Ju 15:13) Nauunawaan niya ang 
kaisipan ng kaniyang mga tagapakinig. (Ju 2:25) 
Malalim ang kaniyang kaunawaan. (Luc 6:8) Wala 
siyang mapag-imbot na hangarin sa kaniyang pag- 
tuturo, sapagkat wala siyang kasalanan ni katusu- 
han man. (Heb 7:26) Hindi siya nagturo sa pama- 
magitan ng pilosopikong pananalita ng mga eskriba 
kundi gumamit siya ng mga ilustrasyon batay sa 
pang-araw-araw na mga bagay. Ito ang dahilan 
kung bakit ang kaniyang mga turo ay nauunawaan 
pa rin sa ngayon. Puno ng mga ilustrasyon ang ka- 
niyang pagtuturo.--Tingnan ang ILUSTRASYON, MGA. 

Kasama sa turo ni Jesus ang saway at disiplina. 
(Mar 8:33) Nagturo siya sa pamamagitan ng salita at 
ng halimbawa, sa gayon ay personal siyang nagsa- 
gawa ng isang puspusang kampanya ng panganga- 
ral at pagtuturo. Ang kaniyang pananalita ay may 
awtoridad na hindi mapantayan ng sinumang eskri- 
ba, puspos din siya ng banal na espiritu, na nagpa- 
tunay na ang kaniyang mga turo ay may suporta ng 
Diyos, anupat, taglay ang awtoridad at kapangyari- 
han, nautusan niya ang mga demonyo na lumabas 
mula sa kanilang mga inaalihan. (Mar 1:27: Luc 
4:36) Buong-tapang niyang tinuligsa ang mga bula- 
ang guro na humahadlang sa iba sa pakikinig sa ka- 
niyang mga turo.--Mat 23. 

Edukasyon at ang Kongregasyong Kristi- 
yano. Sinundan ng mga alagad ni Jesus ang kani- 


643 


yang yapak sa Kristiyanong gawaing pagtuturo at 
nagtagumpay silang kagaya niya. Hindi lamang sila 
nangaral ng mabuting balita ng Kaharian ng Diyos 
sa lahat ng dako kundi nagturo rin sila sa mga nais 
makinig. (Gaw 2:42) Tulad ni Jesus, sila ay mata- 
pang at nagsalita nang may awtoridad. (Gaw 4:13, 
19, 20: 5:29) Binigyang-kapangyarihan sila ng espi- 
ritu ng Diyos at nagbigay ito ng ebidensiya na si- 
nasang-ayunan ng Diyos ang kanilang pagtuturo. 
Nagturo sila sa templo, sa mga sinagoga, at sa ba- 
hay-bahay. (Gaw 5:16, 21; 13:14-16, 20:20) Naki- 
pagtipon sila sa mga kapuwa Kristiyano para sa 
pagtuturo at pag-uudyukan sa isa't isa sa pag-ibig 
at maiinam na gawa.--Gaw 20:7, 8: Heb 10:24, 25. 

Inilarawan ng apostol na si Pablo ang iba't ibang 
katungkulan at gawain sa kongregasyon na gina- 
gampanan ng may-gulang na mga lalaki, anupat 
kabilang sa mga ito ang pagiging mga guro. Ipina- 
kita niya na ang layunin ng lahat ng gawaing ito ay 
edukasyon, upang sanayin ang mga banal, ukol sa 
ministeryal na gawain, ukol sa pagpapatibay sa ka- 
tawan ng Kristo. (Efe 4:11-16) Isang regular na 
programa ng edukasyon sa Salita ng Diyos ang isi- 
nagawa ng kongregasyon, gaya ng nakabalangkas 
sa 1 Corinto kabanata 14. Ang lahat ng miyembro 
ng kongregasyong Kristiyano, kahit ang mga babae, 
ay dapat maging mga guro: dapat silang gumawa 
ng mga alagad mula sa mga tao sa sanlibutan. (Gaw 
18:26, Heb 5:12: Ro 12:7) Ngunit sa loob mismo ng 
kongregasyon, may-gulang na mga lalaki lamang 
ang inatasang mangasiwa, gaya halimbawa nina Ti- 
moteo at Tito. (1Ti 2:12) Ang gayong mga lalaki ay 
kailangang kuwalipikadong magturo sa kongrega- 
syon at magtuwid ng mga bagay na maaaring na- 
wala sa ayos. Dapat silang magpakaingat upang 
matiyak na ang kanilang pagtuturo ay tumpak at 
nakapagpapalusog.--1Ti 4:16: 2Ti 4:2, 3, Tit 2:1. 

May kinalaman sa pisikal na edukasyon, walang 
gaanong sinasabi ang Bibliya maliban sa ganitong 
payo ng apostol na si Pablo: “Sapagkat ang pagsasa- 
nay sa katawan ay kapaki-pakinabang nang ka- 
unti, ngunit ang makadiyos na debosyon ay ka- 
paki-pakinabang sa lahat ng mga bagay, yamang 
hawak nito ang pangako sa buhay ngayon at yaong 
darating.” (1Ti 4:8) Gayunman, kailangan ang pi- 
sikal na aktibidad sa puspusang pangangaral at 
pagtuturo, anupat pinasisigla ang pakikibahagi rito. 
Malimit na naglalakad si Jesus noon, at gayundin 
ang ginawa ng kaniyang mga alagad. Halimbawa, 
sa pagmiministeryo ni Pablo, kinailangan niyang 
maglakbay nang madalas, na noong panahong iyon 
ay nangangahulugan ng paglalakad ng malalayong 
distansiya. 

Kakaunti lamang ang sinasabi ng Bibliya hinggil 
sa sekular na edukasyon. Binababalaan nito ang 
mga Kristiyano na huwag magpakaabala sa mga pi- 


EFESO 


losopiya ng mga tao ni mag-aksaya man ng pana- 
hon sa mangmang at di-mapakikinabangang mga 
pagtatanong. Mahigpit itong nagpapayo laban sa 
pakikipagpalitan ng ideya sa mga hindi naniniwa- 
la sa Diyos at sa kaniyang Salita. (1Ti 6:20, 21: 1Co 
2:13, 3:18-20, Col 2:8: Tit 3:9; 1:14, 2Ti 2:16, Ro 
16:17) Kinilala ng mga Kristiyano na may obliga- 
syon sila sa harap ng Diyos na paglaanang mabuti 
ang kani-kanilang pamilya. Kadalasan, kailangan 
ang isang uri ng edukasyon at pagsasanay upang 
masangkapan sila para sa gayong sekular na hanap- 
buhay. (1Ti 5:8) Ngunit mula sa kasaysayan ng si- 
naunang Kristiyanismo ay makikita natin na pa- 
ngunahin silang interesado sa anumang lehitimong 
pamamaraan para maipangaral ang “mabuting ba- 
lita,” sa edukasyon sa Bibliya para sa kanilang sari- 
li at sa lahat ng makikinig sa kanila. (1Co 9:16) Gaya 
nga ng sinabi ni Propesor E. J. Goodspeed, sa Chris- 
tianity Goes to Press, (1940, p. 111): 

“Mula nang sandaling mamulat ang mga Kristiya- 
no sa mga posibilidad ng paglalathala upang maipa- 
laganap ang kanilang ebanghelyo sa buong daigdig, 
ginamit nila ang mga iyon nang lubusan, anupat 
hindi lamang sila naglathala ng mga bagong aklat 
kundi naghanap din sila ng mga lumang aklat na 
mailalathala, at ang kahusayang ito sa paglalathala 
ay hindi kailanman nawala sa kanila. Isang pagka- 
kamali na ipalagay na nagsimula ito nang matuk- 
lasan ang pag-iimprenta, isa itong katangian ng 
mga Kristiyano mula pa noong A.D. 70, na lalo pang 
tumindi nang makita nilang napakamabunga ng 
pamamaraang ito. Hindi ito napawi maging ng mga 
pagsalakay ng mga barbaro ni ng Panahon ng Kadi- 
liman. At ito ay katibayan ng matinding puwersa na 
gumabay sa buong buhay ng sinaunang mga Kris- 
tiyano, na nagsikap, hindi lamang sa pamamagitan 
ng gawa at salita kundi sa pamamagitan din ng la- 
hat ng pinakamasulong na mga paraan ng paglalat- 
hala, na dalhin ang ebanghelyo, sa kabuuan nito 
at nang lubus-lubusan, sa buong sangkatauhan.” 
--Tingnan ang PAARALAN, TAGAPAGTURO. 


EFESO. Noong sinauna, isang mayaman at ma- 
halagang sentro ng relihiyon at komersiyo sa K bay- 
bayin ng Asia Minor, halos katapat ng pulo ng Sa- 
mos. Itinayo ang Efeso sa mga dalisdis at sa paanan 
ng ilang burol, anupat pangunahin sa mga ito ang 
Bundok Pion at Bundok Koressos. Ang daungang ito 
ay nasa mismong pangunahing ruta ng kalakalan 
mula sa Roma patungong Silangan. Dahil sa loka- 
syon nito malapit sa bukana ng Ilog Cayster, anupat 
mayroon itong mga daan patungo sa mga lunas ng 
mga ilog ng Gediz (sinaunang Hermus) at ng Men- 
deres (sinaunang Maeander), ang lunsod ay nasa 
salubungan ng mga ruta ng kalakalan sa katihan sa 
Asia Minor. May mga lansangan na nag-ugnay sa 


EFESO 


Relyebe na nagpapakita 
ng mga lalaking 
nakikipaglaban sa 
mababangis na hayop, 
posibleng sa istadyum 
sa Efeso 


Efeso at sa pangunahing mga 
lunsod ng distrito ng Asia. 

Dahil sa mga akda ng 
unang-siglong Romanong aw- 
tor na si Pliny na Nakatatan- 
da at ng sinaunang Griegong 
heograpo na si Strabo, nag- 
karoon ng pangmalas na ang 
isang gulpo ng Dagat Aegea- 
no noong minsan ay umaabot 
hanggang sa Efeso ngunit ang dalampasigan nito ay 
unti-unting umusog patungo sa dagat, sapagkat sa 
ngayon, ang mga guho ng lunsod ay ilang kilometro 
ang layo mula sa baybayin. Gayunman, ang mang- 
huhukay na si J. T. Wood, salig sa mga natuklasan 
niya sa Efeso, ay naghinuha na noong sinauna, ang 
lunsod ay 6.5 km (4 na mi) mula sa Dagat Aegeano. 
Kung tama ito, malamang na noong panahon ni Pa- 
blo ay nakararating ang mga barko sa bukana ng 
Ilog Cayster patungo sa isang daungan sa loob ng ka- 
tihan na pinananatiling napaglalayagan sa pamama- 
gitan ng patuluyang pagpapalalim dito. Gayunman, 
sa paglipas ng mga siglo, ang daungan at bukana ng 
ilog ay napuno ng banlik na iniwan ng Cayster. 

Templo ni Artemis. Ang pinakanamumukod- 
tanging gusali ng lunsod ay ang templo ni Artemis 
na itinuring ng mga tao noong sinauna bilang isa sa 
pitong kamangha-manghang gawa sa daigdig. Ang 
templong umiiral noong unang siglo C.E., nang du- 
malaw ang apostol na si Pablo sa Efeso, ay muling 
itinayo ayon sa plano ng isang mas naunang tem- 
plong Ionic na sinasabing sinunog ni Herostratus 
noong 356 B.C.E. 

Ayon sa mga paghuhukay sa lugar na ito noong 
huling kalahatian ng ika-19 na siglo, ang templo ay 
nakatayo sa isang plataporma na may lapad na mga 
73 m (240 piye) at haba na 127 m (418 piye). Ang 
mismong templo ay mga 50 m (164 na piye) ang la- 
pad at 105 m (343 piye) ang haba. Mayroon itong 
100 haliging marmol, bawat isa ay halos 17 m 
(55 piye) ang taas. Ang mga haligi ay may diyame- 
tro na 1.8 m (6 na piye) sa paanan nito at ang ilan 
sa mga ito ay nililok hanggang sa taas na mga 
6 na m (20 piye). Ang pinakaloob na santuwaryo ng 
templo ay may lapad na mga 21 m (70 piye) at haba 
na 32 m (105 piye). Ang altar sa loob nito ay mga 
6 na m (20 piye) kuwadrado, at maaaring ang ima- 


hen ni Artemis ay nakatayo sa mismong likuran ng 
altar na ito. 

Ipinahihiwatig ng mga pira-pirasong labi na na- 
tagpuan doon na ang templo ay pinalamutian ng 
matitingkad na kulay at mga eskultura. Malalaking 
puting tisang marmol ang ginamit sa bubong. Sa 
halip na argamasa, sinasabing ginto ang ginamit sa 
pagitan ng mga sugpungan ng mga blokeng mar- 
mol. 

Istadyum; Dulaan. Mga 1.5 km (1 mi) sa da- 
kong TK ng templo ni Artemis ay may isang ista- 
dyum na muling itinayo noong namamahala si Nero 
(54-68 C.E.). Malamang na dito idinaos ang mga pa- 
ligsahan ng mga atleta at posibleng pati ang mga 
labanan ng mga gladyador. Kung uunawain nang li- 
teral ang pananalita ng apostol na si Pablo sa 1 Co- 
rinto 15:32 tungkol sa pakikipaglaban sa mababa- 
ngis na hayop sa Efeso, marahil ay kinailangan 
niyang ipagtanggol ang kaniyang sarili laban sa 
mababangis na hayop sa istadyum na ito. 

Ang dulaan kung saan nagkagulo ang mga taga- 
Efeso dahil sa sulsol ni Demetrio ay wala pang 
800 m (0.5 mi) sa T ng istadyum na ito. Ang dula- 
ang ito ay nasa nakapaloob na bahagi ng Bdk. Pion. 
(Gaw 19:23-41) Ang harapan nito ay pinalamutian 
ng mga haligi, mga nitso, at magagandang estatu- 
wa. Ang mga upuang marmol para sa mga mano- 
nood ay nakaayos sa isang hating-bilog na may 66 
na hanay; tinatayang nagkasiya sa mga ito ang 
humigit-kumulang 25,000 katao. Napakahusay ng 
akustika ng dulaang ito. Maging sa ngayon, ang ma- 
hinang salita na bibigkasin sa lokasyon ng entabla- 
do ay maririnig sa pinakamatataas na upuan.—LA- 
RAWAN, Tomo 2, p. 748. 

Sa harap ng dulaan ay may isang malapad na 
daan na nilatagan ng marmol at deretso sa dau- 
ngan. Ang lansangang ito ay halos 0.5 km (0.3 mi) 


645 


ang haba at mga 11 m (36 na piye) ang lapad. May 
mga kolonadang nakabaon nang 4.5 m (15 piye) na 
nakahanay sa magkabilang panig ng lansangang 
ito, at sa likod ng mga ito ay may mga tindahan at 
iba pang mga gusali. Isang bantayog na pintuang- 
daan ang nasa magkabilang dulo ng lansangang ito. 

Ang Ministeryo ni Pablo sa Efeso. Si Pablo, 
kasama sina Aquila at Priscila, ay dumating sa Efe- 
so, ang salubungang-dako ng sinaunang daigdig, 
malamang noong 52 C.E. Kaagad na pumaroon si 
Pablo sa sinagogang Judio upang mangaral. Gayun- 
man, bagaman hinilingan siya na manatili nang 
mas matagal pa, nilisan ng apostol ang Efeso, anu- 
pat sinabing babalik siya kung kalooban ni Jehova. 
(Gaw 18:18-21) Nakatagpo nina Aquila at Priscila, 
na nanatili sa Efeso, si Apolos, isang Judio na mula 
sa Alejandria, Ehipto, na may kabatiran lamang sa 
bautismo ni Juan, at kanilang “ipinaliwanag sa kani- 
ya ang daan ng Diyos nang may higit na kawastu- 
an.”--Gaw 18:24-26. 

Nang bumalik si Pablo sa Efeso, malamang na no- 
ong taglamig ng 52/53 C.E., nakasumpong siya ng 
ilang lalaki na nabautismuhan sa bautismo ni Juan. 
Matapos niyang linawin sa kanila ang tungkol sa 
bautismo, muli silang nagpabautismo. (Gaw 19:1-7) 
Noong panahong iyon ay nagturo si Pablo sa sinago- 
gang Judio sa loob ng tatlong buwan. Ngunit nang 
bumangon ang pagsalansang, lumipat siya sa awdi- 
toryum ng paaralan ni Tirano kasama ang mga na- 
ging mananampalataya, doon ay nagdiskurso siya 
araw-araw sa loob ng dalawang taon. (Gaw 19:8-10) 
Karagdagan pa, nangaral si Pablo nang malawakan 
sa bahay-bahay.---Gaw 20:20, 21. 

Dahil sa pangangaral ni Pablo, na may kasamang 
makahimalang mga pagpapagaling at pagpapalayas 
ng mga demonyo, maraming taga-Efeso ang na- 
ging mananampalataya. Gayundin, ang di-mata- 
gumpay na pagtatangka ng pitong anak ng isang 
Judiong punong saserdote na nagngangalang Esce- 
va na magpalayas ng mga demonyo ay pumukaw 
ng malaking interes. Sinunog ng mga dating nagsa- 
sagawa ng sining ng mahika ang kanilang mga ak- 
lat, na may kabuuang halaga na 50,000 pirasong 
pilak (kung denario, 837,200). (Gaw 19:11-20) Napa- 
bantog ang Efeso sa mga sining ng mahika anupat 
tinukoy ng mga manunulat na Griego at Romano 
ang mga aklat, o mga balumbon, ng mga pormula 
sa mahika at mga bulong bilang “Ephesian wri- 
tings.” 

Yamang iniwan ng maraming taga-Efeso ang 
pagsamba kay Artemis, itinawag-pansin ng pan- 
day-pilak na si Demetrio sa kaniyang mga kapuwa 
bihasang manggagawa na ang pangangaral ni Pablo 
ay isang banta sa kanilang hanapbuhay at isina- 
sapanganib din nito ang pagsamba kay Artemis. 


EFESO, LIHAM SA MGA TAGA- 


Sumigaw ang nagngangalit na mga panday-pilak: 
“Dakila si Artemis ng mga taga-Efeso!" Nagkagulo 
ang lunsod at humantong ito sa dalawang-oras na 
kaguluhan sa isang dulaan na makapaglalaman ng 
mga 25,000 manonood.---Gaw 19:23-41. 

Pagkatapos nito, nilisan ni Pablo ang Efeso. Nang 
maglaon, mula sa Mileto ay ipinatawag niya ang 
matatandang lalaki ng kongregasyon ng Efeso, sina- 
riwa niya sa kanilang alaala ang kaniyang sariling 
ministeryo sa distrito ng Asia, at binigyan niya sila 
ng mga tagubilin sa pag-aasikaso sa kanilang mga 
tungkulin. (Gaw 20:1, 17-38) Maliwanag na ang 
pagtukoy niya nang pagkakataong iyon sa “tatlong 
taon” na ginugol niya sa Efeso ay dapat na itu- 
ring na isang buong bilang.---Gaw 20:31, ihambing 
ang Gaw 19:8, 10. 

Sa paglipas ng mga taon, nagbata ng maraming 
bagay ang mga Kristiyano sa Efeso. Gayunman, na- 
iwala ng ilan ang pag-ibig na taglay nila noong una. 
--Apo 2:1-6, tingnan ang ARTEMIS, DEMETRIO Blg. 1, 
EFESO, LIHAM SA MGA TAGA-. 


EFESO, LIHAM SA MGA TAGA-. Isang 
aklat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan na isinu- 
lat ng apostol na si Pablo noong mga 60-61 C.E. sa- 
mantalang nakabilanggo siya sa Roma. (Efe 1:1: 3:1: 
4:1: 6:20) Si Tiquico ang nagdala nito sa kongrega- 
syon sa Efeso (Efe 6:21, 22), anupat siya rin ang gi- 
namit ni Pablo upang maghatid ng isang liham sa 
mga taga-Colosas. (Col 4:7-9) Yamang ang pagsulat 
ni Pablo ng liham sa mga taga-Colosas ay halos ka- 
panahon ng pagsulat niya sa mga Kristiyanong 
taga-Efeso, maraming pagkakahawig ang Efeso at 
Colosas. Ayon kay Charles Smith Lewis, “sa 155 ta- 
lata sa Efe[so], 78 ang matatagpuan sa Col[osas] sa 
iba't ibang antas ng pagkakatulad.” (The Interna- 
tional Standard Bible Encyclopaedia, inedit ni J. Orr, 
1960, Tomo II, p. 959) Walang alinlangang ang mga 
kalagayan sa Colosas ay kahawig ng kalagayan sa 
Efeso, at minabuti ni Pablo na ibigay ang gayun- 
ding uri ng payo. 

Kung Bakit Angkop sa mga Kristiyanong 
Taga-Efeso. Ang mga salitang “sa Efeso" sa kaba- 
nata 1, talata 1, ay hindi matatagpuan sa isang pa- 
piro ni Chester Beatty (P4) at gayundin sa orihinal 
na mababasa sa Vatican Manuscript No. 1209 at sa 
Sinaitic Manuscript. Gayunman, masusumpungan 
ang mga salitang ito sa ibang mga manuskrito at sa 
lahat ng sinaunang bersiyon. Bukod diyan, tina- 
tanggap ito ng sinaunang mga manunulat ng sim- 
bahan bilang ang liham sa mga taga-Efeso. Baga- 
man ipinapalagay ng ilan na ito rin ang liham na 
binanggit na ipinadala sa Laodicea (Col 4:16), dapat 
pansinin na walang matatandang manuskrito ang 
kababasahan ng mga salitang “sa Laodicea,” at ang 


EFESO, LIHAM SA MGA TAGA- 


Efeso ang tanging lunsod na binabanggit dito sa 
alinman sa mga manuskrito ng liham na ito. 

Payo hinggil sa materyalismo. Karagdagan 
pa, ipinahihiwatig ng pagsusuri sa nilalaman ng li- 
ham sa mga taga-Efeso na ang mga Kristiyano sa 
Efeso ang nasa isip ni Pablo, at napakaangkop ng 
kaniyang payo, dahil sa mga kalagayang umiiral sa 
Efeso, ang pinakamahalagang lunsod sa Romanong 
probinsiya ng Asia. Halimbawa, kilala ang Efeso bi- 
lang isang lunsod na napakayaman, anupat may 
tendensiya roon na ituring ang kayamanan ng san- 
libutan bilang pinakamahalaga. Ngunit sa kaniyang 
liham, idiniin ni Pablo kung ano ang tunay na ka- 
yamanan--ang “kayamanan ng kaniyang di-sana- 
nararapat na kabaitan,” “ang maluwalhating kaya- 
manan” na taglay ng Diyos bilang mana para sa 
mga banal, “ang nakahihigit na kayamanan ng ka- 
niyang di-sana-nararapat na kabaitan,” ang “di- 
maarok na kayamanan ng Kristo,” at “ang kayama- 
nan ng kaluwalhatian ng Diyos.” (Efe 1:7, 18; 2:7: 3: 
8, 16) Makatutulong ito sa mga Kristiyanong taga- 
Efeso na magkaroon ng wastong pangmalas sa ka- 
yamanan. 

Pagwawaksi sa imoralidad. Ang Efeso ay isa 
ring lunsod na kilala sa kalaswaan at mahalay na 
paggawi nito, sa talamak na imoralidad nito. Kaya 
naman mariin itong tinalakay ng apostol na si Pablo 
bilang isa sa mga katangian ng lumang personali- 
dad at sinabi niya na kailangang hubarin ng mga 
Kristiyano ang lumang personalidad na iyon at ibi- 
his “ang bagong personalidad.” Dahil sa mahalay na 
moral na kalagayan sa Efeso, tiyak na madalas pag- 
usapan ng mga mamamayan ang seksuwal na kati- 
walian, hindi upang hatulan ito, kundi upang masi- 
yahan sa gayong usapan, at ang mga Kristiyano, 
gaya nga ng payo ni Pablo, ay hindi dapat tumulad 
sa gayong mga tao, na nalulugod sa pag-uusap 
tungkol sa pakikiapid at sa malalaswang pagbibiro. 
- Efe 4:20-24: 5:3-5. 

Ipinakita ang pagkakaiba ng mga templo. 
Ang ilustrasyon ni Pablo tungkol sa isang espiritu- 
wal na templo ay angkop na angkop din para sa 
kongregasyong Kristiyano na nasa kinaroroonan ng 
kasindak-sindak na paganong templo ni Artemis, na 
itinuring na isa sa pitong kamangha-manghang 
gawa ng sinaunang daigdig. Samantalang sinasam- 
ba “ng buong distrito ng Asia at ng tinatahanang 
lupa” si Artemis at lubha nilang iginagalang ang 
bantog na templo sa Efeso, ang mga pinahirang 
Kristiyano naman ay “isang banal na templo,” na ti- 
natahanan ni Jehova sa pamamagitan ng kaniyang 
espiritu.--Gaw 19:27: Efe 2:21. 

Palibhasa'y naging kanlungan ang templo ni Ar- 
temis, napasigla ang paggawa ng mga krimen at 


646 


dumami ang mga kriminal sa Efeso. Walang sinu- 
man sa loob ng isang takdang lugar sa palibot ng 
mga pader nito ang maaaring arestuhin nang dahil 
sa anumang krimen. Bilang resulta nito, nagkaroon 
ng isang nayon ng mga magnanakaw, mga mama- 
maslang, at mga katulad nito sa palibot ng templo. 
Samakatuwid, angkop lamang ang mga salita ni Pa- 
blo tungkol sa pagnanakaw, pati na sa mapait na 
saloobin, hiyawan, at pagiging mapaminsala.---Efe 
4:25-32. 

Pagsasagawa ng demonismo. Ang Efeso ay 
sentro noon ng lahat ng uri ng demonismo. Sa ka- 
tunayan, ang lunsod ay kilalá sa buong daigdig da- 
hil sa maraming anyo ng mahika na isinasagawa 
rito. Kaya nga aktibung-aktibo ang mga demonyo 
sa Efeso, at walang alinlangang upang hadlangan 
ang impluwensiya ng mahika at panggagaway at 
upang tulungan ang matuwid-pusong mga taga- 
Efeso na makalaya sa makademonyong mga gawa- 
ing ito, nagsagawa si Pablo ng mga himala sa pama- 
magitan ng espiritu ng Diyos; kabilang pa nga rito 
ang pagpapalayas ng mga balakyot na espiritu. 
—Gaw 19:11, 12. 

Palasak sa Efeso ang mahika kung kaya napaka- 
angkop ng payo ni Pablo tungkol sa paglaban sa mga 
balakyot na espiritu; ipinakikita ito ng sumusunod 
na mga punto: 

Bantog sa buong daigdig ang “Ephesian letters.” 
“Ang mga ito ay waring binubuo ng partikular na 
mga kombinasyon ng mga titik o mga salita, na ka- 
pag binigkas sa partikular na mga intonasyon ng bo- 
ses ay pinaniniwalaang mabisa sa pagpapagaling ng 
mga sakit, o pagpapalayas ng masasamang espiritu, 
o na kapag isinulat sa pergamino at isinuot ay gu- 
magana diumano bilang mga agimat, o mga anting- 
anting, upang magsanggalang laban sa masasa- 
mang espiritu, o laban sa panganib. Kaya naman 
sinabi ni Plutarch (Sympos. 7), inuudyukan ng mga 
mahiko yaong mga inaalihan ng demonyo na sam- 
bitin at bigkasin ang Ephesian letters, sa isang par- 
tikular na pagkakasunud-sunod, sa ganang kanila.” 
--Notes, Explanatory and Practical, on the Acts of 
the Apostles, ni A. Barnes, 1858, p. 264. 

Ipinahihiwatig ng mga inskripsiyong nahukay sa 
mga guho ng Efeso ang matinding kadiliman ng isip 
ng mga taga-Efeso at kung bakit sinulatan ng apos- 
tol na si Pablo ang mga Kristiyano sa lunsod na iyon 
na “huwag na [silang] lumakad pa kung paanong 
ang mga bansa ay lumalakad din sa kawalang-paki- 
nabang ng kanilang mga pag-iisip, samantalang 
nasa kadiliman ang kanilang isip.” (Efe 4:17, 18) Ipi- 
nakikita ng mga inskripsiyon sa mga pader at mga 
gusali na ang buhay ng mga taong-bayan ay inugi- 
tan ng mga pamahiin, panghuhula, at paghahanap 
ng mga tanda. 


647 


Dahil sa pangangaral ni Pablo, sa pagsasagawa 
niya ng makahimalang mga gawa, at sa pagkabigo 
ng mga Judiong nagpapalayas ng demonyo, mara- 
ming taga-Efeso ang naging mga Kristiyano. Wa- 
lang alinlangang marami sa mga indibiduwal na ito 
ang dating nagsasagawa ng isang anyo ng mahika, 
sapagkat ang ulat ng Bibliya ay nagsasabi: “Tinipon 
ng marami sa mga nagsasagawa ng sining ng ma- 
hika ang kanilang mga aklat at sinunog ang mga 
iyon sa harap ng lahat. At tinuos nila nang sama- 
sama ang halaga ng mga iyon at nasumpungang 
nagkakahalaga ng limampung libong piraso ng pi- 
lak [kung denario, S37,200].” (Gaw 19:19) Dahil la- 
ganap ang mahika sa Efeso at dahil maraming anyo 
ng demonismo ang isinasagawa roon, napakaang- 
kop na bigyan ni Pablo ang mga Kristiyanong taga- 
Efeso ng mainam na payo tungkol sa pakikipaglaban 
sa balakyot na mga puwersang espiritu sa pamama- 
gitan ng pagsusuot ng “kumpletong kagayakang 


EFESO, LIHAM SA MGA TAGA- 


pandigma mula sa Diyos.” Walang alinlangang ang 
ilan sa mga nakalaya na sa pagsasagawa ng mahika 
ay liligaligin ng mga demonyo, at makatutulong sa 
kanila ang payo ni Pablo upang malabanan ang 
mga balakyot na espiritu. Mapapansin na ang isa sa 
unang ginawa ng unang mga Kristiyanong ito ay 
ang pagsira sa mga aklat na iyon na may kaugna- 
yan sa demonismo, anupat nagbibigay ng parisan 
sa ngayon para sa mga nais makalaya sa impluwen- 
siya o panliligalig ng mga demonyo.--Efe 6:11, 12. 

Ang papel ni Kristo. Dahil sa maluwalhating 
pag-asa na inilagay sa harap nila bilang mga kasa- 
mang tagapagmana ni Kristo, angkop na angkop na 
isinulat din ni Pablo sa mga Kristiyanong taga-Efeso 
na si Kristo ay itinaas nang “lubhang mataas pa sa 
bawat pamahalaan at awtoridad at kapangyarihan 
at pagkapanginoon at bawat pangalang ipinangalan, 
hindi lamang sa sistemang ito ng mga bagay, kundi 
doon din sa darating.” (Efe 1:21) Sa liham na ito, 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG EFESO 


Isang liham na nagtutuon ng pansin sa isang pangangasiwa 
na nagbubunga ng pakikipagpayapaan at pakikipagkaisa sa 
Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo 

Samantalang nakabilanggo sa Roma, isinulat ni Pablo ang li- 
ham na ito para sa kongregasyon sa Efeso, isang daungang 
lunsod sa K baybayin ng Asia Minor 


Ang layunin ng Diyos na magdala ng kapayapaan at 
pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesu-Kristo 

Bilang kapahayagan ng malaking di-sana-nararapat na kabai- 
tan, patiunang itinalaga ng Diyos na ampunin ang ilang tao 
bilang kaniyang mga anak sa pamamagitan ni Jesu-Kristo 
(1:1-7) 

Nilayon ng Diyos ang isang pangangasiwa (isang paraan ng 
pamamahala sa mga gawain sa kaniyang sambahayan) na 
sa pamamagitan niyaon ay pangyayarihin niyang makaisa 
niya, sa pamamagitan ni Kristo, yaong mga pinili ukol sa 
buhay sa langit at yaong mga mabubuhay sa lupa (1:8-14) 

Ipinanalangin ni Pablo na nawa'y lubos na maunawaan at 
mapahalagahan ng mga taga-Efeso ang kahanga-hangang 
paglalaan na ginawa ng Diyos para sa kanila sa pamama- 
gitan ni Kristo (1:15-23, 3:14-21) 

Yaong mga pinagkalooban ng mariringal na atas may kaug- 
nayan kay Kristo ay dating patay sa kasalanan: ang kani- 
lang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, hindi kabayaran dahil 
sa mga gawa (2:1-10) 

Sa pamamagitan ni Kristo, pinawi ang Kautusan at inilatag 
ang saligan upang ang mga Judio at mga Gentil ay maging 
isang katawan, mga miyembro ng sambahayan ng Diyos, 
isang templong tatahanan ng Diyos sa espiritu (2:11-3:7) 

Sa pamamagitan ng mga pakikitungo ng Diyos sa kongregas- 
yon ay naisisiwalat, maging doon sa mga nasa makalangit 
na mga dako, ang pagkakasari-sari ng kaniyang karunu- 
ngan (3:8-13) 

Mga salik sa pagkakaisa na inilaan ng Diyos: isang espiritu- 
wal na katawan na bumubuo sa kongregasyon, isang banal 


na espiritu, isang pag-asa, isang Panginoong Jesu-Kristo, 
isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at 
Ama (4:1-6) 

Tinutulungan ng mga kaloob na mga tao na inilaan ni Kristo 
ang lahat tungo sa pagkakaisa sa pananampalataya: ang 
buong katawan, sa ilalim ng kaniyang pagkaulo, ay kumiki- 
los nang magkakasuwato dahil sa pagsasalita ng katotoha- 
nan at pagpapakita ng pag-ibig (4:7-16) 

Magbihis ng bagong personalidad, kasuwato ng turo 
at halimbawa ni Kristo 


Hindi ang mga bansa kundi si Kristo ang halimbawa na da- 
pat sundin: ang paggawa nito ay humihiling ng isang ba- 
gong personalidad (4:17-32) 

Tularan ang Diyos: magpakita ng uri ng pag-ibig na ipinama- 
las ni Kristo (5:1, 2) 

Iwasan ang imoral na pananalita at paggawi, lumakad bilang 
mga anak ng liwanag (5:3-14) 

Bilhin ang panahon, gamitin ito sa pagpuri kay Jehova 
(5:15-20) 

Taglay ang matinding paggalang kay Kristo, magpakita ng 
wastong pagpapasakop sa mga asawang lalaki, mga ma- 
gulang, mga panginoon: magpamalas ng maibiging kon- 
siderasyon sa mga nasa ilalim ng iyong awtoridad (5:21- 
6:9) 

Isuot ang kumpletong espirituwal na kagayakang 
pandigma upang makatayong matatag laban sa tu- 
song mga gawa ng Diyablo 
Tayo ay may pakikipagbuno laban sa balakyot na mga pu- 

wersang espiritu, sa tulong ng Diyos, malalabanan na- 
tin ang mga sumisirang ito sa kapayapaan at pagkakaisa 
(6:10-13) 

Naglalaan ng lubos na proteksiyon ang espirituwal na kaga- 
yakang pandigma mula sa Diyos: gamitin itong mabuti at 
marubdob na manalangin, na inilalakip ang lahat ng mga 
banal sa inyong mga pagsusumamo (6:14-24) 


EFFATA 


buong-karingalang inilarawan ni Pablo ang itinaas 
na posisyon ni Jesu-Kristo at ang kaloob na di-sana- 
nararapat na kabaitan ng Diyos lakip ang pag-ibig, 
karunungan, at awa para roon sa mga dinadala sa 
pakikipagkaisa sa kanila. Ang paglalarawan sa para- 
an kung paano pagkakaisahin ang lahat ng mga ba- 
gay na nasa langit at nasa lupa sa ilalim ni Kristo at 
sa pagdadala kapuwa sa mga Judio at mga Gentil sa 
loob ng kongregasyon bilang “isang bagong tao” 
ay siyang pinakakumpletong paliwanag sa Bibliya 
hinggil sa “sagradong lihim” ng Diyos, na isiniwalat 
sa mabuting balita tungkol sa Kristo.---Efe 2:15. 


EFFATA. Isang Semitikong pananalita na na- 
ngangahulugang “mabuksan ka.” Ginamit ito ni Je- 
sus noong panahong pagalingin niya ang isang la- 
laking bingi na may kapansanan sa pagsasalita. 
--Mar 7:32-34. 


EFRAIM 
anakin]. 

1. Anak ni Jose sa kaniyang asawang si Asenat, 
na anak ni Potipera na saserdote ng On. Si Efraim, 
na nakababatang kapatid ni Manases, ay ipinanga- 
nak sa Ehipto bago nagsimula ang pitong-tabdng tag- 
gutom. Pinangalanan siyang Efraim ng kaniyang 
ama “sapagkat, ang sabi [ni Jose], “Ginawa akong pa- 
laanakin ng Diyos sa lupain ng aking kaabahan.'” 
--Gen 41:50-52. 

Nang malapit nang mamatay si Jacob, sa diwa ay 
inampon niya ang kaniyang mga apo na sina Efra- 
im at Manases at ginawa silang kapantay ng kani- 
yang sariling mga anak. (Gen 48:5) Ang kanilang 
amang si Jose, na tumanggap ng karapatan bilang 
panganay sa mga anak ni Jacob, ay tumanggap ng 
dalawang bahagi ng pamana ng kaniyang ama sa 
pamamagitan ng mana ng mga tribo nina Efraim at 
Manases. (1Cr 5:1, ihambing ang Gen 48:21, 22, Deu 
21:17, Jos 14:4.) Nang pagpalain niya sina Efraim at 
Manases, higit na pinaboran ng patriyarkang si Ja- 
cob si Efraim at inihulang ito ang magiging mas da- 
kila.---Gen 48:13-20. 

Inilalahad sa 1 Cronica 7:20-27 ang talaan ng 
angkan ng mga anak ni Efraim at ng kaniyang mga 
inapo, na nagtatapos kay Josue na siyang umakay 
sa mga Israelita patungo sa Lupang Pangako. Sina 
Ezer at Elead, malamang na mga anak ni Efraim, ay 
pinatay ng mga lalaki ng Gat. Ilang panahon pagka- 
matay ng mga anak niyang ito, naging anak ni 
Efraim si Berias. 

2. Ang pangalang Efraim ay ikinakapit din sa tri- 
bo na nagmula sa kaniya. Mga isang taon pagkata- 
pos ng Pag-alis mula sa Ehipto, ang 40,500 lalaking 
mandirigma ng Efraim mula 20 taong gulang pata- 
as ay mas marami nang 8,300 kaysa sa matitipu- 
nong lalaki ng Manases. (Bil 1:1-3, 32-35) Gayun- 


[Makalawang Ulit na Mabunga o Pala- 


648 


man, sa katapusan ng 40-taong pagpapagala-gala sa 
ilang, ang mga rehistradong lalaki ng Efraim ay 
32,500 na lamang, o mas mababa nang 20,200 kay- 
sa sa bilang niyaong sa Manases. (Bil 26:34, 37) 
Ngunit inihula na ang Efraim ang magiging mas 
dakila. Nang pagpalain ni Moises ang mga Israeli- 
ta, makahula niyang tinukoy ang “sampu-sampung 
libo ni Efraim,” ngunit ang “libu-libo ni Manases.” 
--Deu 33:17. 

Sa ilang, ang mga Efraimita, na si Elisama ang 
nagsisilbing pinuno, ay inatasang magkampo sa K 
panig ng tabernakulo, kasama ng mga tribo nina 
Manases at Benjamin. Ang tatlong-tribong pangkat 
na ito ay ikatlo sa pagkakasunud-sunod ng paghayo. 
-Bil 2:18-24. 

Teritoryo ng Tribo. Ang teritoryong iniatas 
sa tribo ni Efraim ay nasa gitnang bahagi ng Cana- 
an, sa K ng Jordan. Ang tribo ay mayroon ding mga 
nakapaloob na lunsod sa teritoryo ng Manases. Sa H, 
ang hangganan ng Efraim ay ang Manases, at sa T 
ay ang Benjamin at Dan. (Jos 16:1-9) Ang pook na 
ito, bagaman mabundok at maburol, ay pinagpala 
ng mabunga at matabang lupa at may makapal na 
kakahuyan noong sinaunang panahon. (Jos 17:15, 
17, 18) Ang pinunong si Kemuel ay naglingkod bi- 
lang ang inatasan-ng-Diyos na kinatawan ng Efra- 
im noong hati-hatiin ang Lupang Pangako sa mga 
bahaging mana.---Bil 34:18, 24. 

Ang tabernakulo ay itinayo sa Shilo, sa Efraim. 
(Jos 18:1) Bukod sa Sikem, na isang kanlungang lun- 
sod, marami pang ibang lunsod ng mga Levita ang 
nasa teritoryo ng Efraim. (Jos 21:20-22, 1Cr 6:66- 
69) Hindi itinaboy ng mga Efraimita ang mga Ca- 
naanita mula sa Gezer, isa sa mga lunsod na iyon 
ng mga Levita, ngunit isinailalim nila ang mga 
ito sa mapang-aliping puwersahang pagtatrabaho. 
--Jos 16:10, Huk 1:29. 

Ang Efraim Mula kay Josue Hanggang 
kay David. Maraming katangi-tanging pangya- 
yari ang naganap sa teritoryo ng Efraim. Sa Sikem, 
tinipon ng kahalili ni Moises, ng Efraimitang si Jo- 
sue, ang mga tribo ng Israel at namanhik sa kanila 
na maglingkod kay Jehova nang may katapatan. 
(Jos 24:1, 14, 15) Sa Sikem din inilibing ang mga 
buto ni Jose nang dakong huli, at kapuwa si Josue at 
ang anak ni Aaron na si Eleazar ay inilibing sa bu- 
lubunduking pook ng Efraim. (Jos 24:29-33) Nang 
maglaon, tinipon ng Benjamitang si Hukom Ehud 
ang mga Israelita sa bulubunduking pook ng Efraim 
upang makipaglaban sa mga Moabita. (Huk 3:26- 
30) Pagkamatay ni Ehud, mula sa tirahan ni Debo- 
ra sa bulubunduking pook ng Efraim, ipinatawag ng 
propetisang iyon si Barak na siyang inatasan ni Je- 
hova upang iligtas ang Israel mula sa paniniil ni Ha- 
ring Jabin. Sa awit ng tagumpay nina Barak at De- 


649 


bora, ang Efraim ang unang tribo na binanggit. 
(Huk 4:1-7, 5:14) Nang maglaon pa, si Tola na mula 
sa tribo ni Isacar ay naghukom sa Israel sa loob ng 
23 taon habang nananahanan sa Samir sa bulubun- 
duking pook ng Efraim. (Huk 10:1, 2) Ang prope- 
tang si Samuel na mula sa tribo ni Levi ay ipinanga- 
nak sa Rama sa bulubunduking pook ng Efraim, at 
doon siya nanirahan nang adulto na siya.— 1Sa 1: 
1, 2, 19, 20, 7:15-17. 

Ang pagmamapuri at labis na paghahangad na 
maging prominente ay lubhang nakapighati sa mga 
Efraimita sa kanilang kaugnayan sa ibang mga tri- 
bo. Noon pa mang panahon ng mga hukom ay lumi- 
taw na ang ganitong ugali. Halimbawa, nakipagtalo 
ang mga Efraimita kay Gideon dahil hindi sila agad 
tinawag nito para sa pakikipaglaban sa Midian. Ngu- 
nit naiwasan ang labanan noong pagkakataong iyon 
dahil sa pagiging mataktika ni Gideon. (Huk 8:1-3) 
Nang maglaon, bagaman tinanggihan nila noong 
una ang pagkakataong tumulong kay Jepte, naghi- 
nanakit ang mga Efraimita nang hindi niya sila 
tawagin upang makipaglaban sa mga Ammonita. 
Nakipagdigma sila kay Jepte at dumanas ng kahiya- 
hiyang pagkatalo, libu-libo ang napatay sa mga ta- 
wiran ng Jordan, kung saan nakilalang sila'y mga 
Efraimita dahil ang bigkas nila sa salitang “Shibo- 
let” ay “Sibolet.”--Huk 12:1-6, tingnan din ang 2Cr 
25:10. 

Pagkamatay ni Haring Saul, kabilang ang 20,800 
lalaki ng Efraim sa mga pumaroon sa Hebron upang 
isalin kay David ang paghahari.--1Cr 12:23, 30. 

Pangunahing Tribo ng Hilagang Kaharian. 
Mula nang mahati ang kaharian noong panahon ng 
paghahari ni Rehoboam, ang Efraim, bilang ang pi- 
nakaprominente at pinakamaimpluwensiyang tribo 
ng hilagang kaharian, ay gumawa ng masamang 
pangalan para sa sarili nito. (Os 13:1) Ang unang 
hari, ang Efraimitang si Jeroboam, ay nagtatag ng 
pagsamba sa guya sa Dan at sa Bethel. (1Ha 11:26, 
12:25-30) Mula noon ay hindi na sila nakabangon sa 
pagkalugmok sa idolatriya. 

Bilang ang pangunahing tribo ng hilagang kaha- 
rian, ang Efraim ay kumatawan sa buong sampung- 
tribong kaharian. (2Cr 25:7: Jer 7:15) Ito ang dahi- 
lan kung bakit sa Efraim itinuon ng mga propetang 
sina Oseas at Isaias ang kanilang matitinding pagtu- 
ligsa. Hinatulan ni Oseas ang Efraim dahil sa kani- 
lang pakikipagsamahan sa mga bansa, pagtulad sa 
mga gawa ng mga ito, at paglilingkod sa mga idolo 
ng mga ito. Inihambing niya ang Efraim sa isang ti- 
napay na bilog na hindi ibinaligtad, luto o sunog pa 
nga ang ilalim ngunit hilaw ang ibabaw. (Os 7:8; 
ihambing ang Aw 106:35, 36, Os 4:17: 12:14.) Baga- 
man sinaid ng mga taga-ibang bayan ang kalakasan 
nito, ang Efraim, sa halip na bumalik kay Jehova, ay 


EFRAIM 


humingi ng tulong sa Ehipto at nakipagtipan sa 
Asirya. Kaya naman ang Efraim ay naging tulad ng 
mangmang na kalapati na tiyak na masisilo ng lam- 
bat.--Os 7:9-12, 8:9; ihambing ang 2Ha 17:4: Os 
12:1. 

Ang propetang si Isaias ay nagsalita sa 'mapag- 
mapuring mga lasenggo ng Efraim.” Ang kanilang 
pagiging independiyente mula sa kaharian ng Juda 
at ang pakikipag-alyansa nila sa Sirya at sa iba pang 
mga bansa ay nakaapekto sa kanila na gaya ng na- 
kalalangong inumin. Gayunman, ang kapahamakan 
ay sasapit sa kanila.--Isa 7:1, 2, 5-9, 17: 9:9-12, 
17:3: 28:1-3. 

Sa kabila nito, inihula rin ng mga propeta ni Jeho- 
va na ang espiritu ng paninibugho at pagkapoot sa 
pagitan ng Efraim (ang sampung-tribong kaharian) 
at ng Juda (ang dalawang-tribong kaharian) ay 
maglalaho. (Isa 11:13, Jer 31:6) Ang Juda at Efra- 
im ay magkakaisa, at ang Efraim ay masasauli sa 
pagsang-ayon ng Diyos.--Jer 31:18-20, 50:19, Eze 
37:16-19, Zac 10:7. 

Bagaman masama ang naging rekord ng tribo ni 
Efraim, may mga indibiduwal sa tribong iyon na tu- 
mahak sa tamang landas. Halimbawa, noong pana- 
hon ng paghahari ni Haring Asa ng Juda, mara- 
ming Efraimita ang lumipat sa panig niya nang 
makita nilang sumasakaniya si Jehova. (2Cr 15:9) 
Nang maglaon, may mga Efraimita rin sa Jerusalem 
para sa pagdiriwang ng Paskuwa noong unang taon 
ng paghahari ni Hezekias at pagkatapos nito ay na- 
kibahagi sila sa pagwasak sa mga kagamitan sa ido- 
latriya. (2Cr 30:18, 31:1) Gayunman, nang padalhan 
ni Hezekias ang mga Israelita sa H ng paanyayang 
pumaroon sa Paskuwa, ang kaniyang mga mana- 
nakbo ay nilibak at inalipusta ng marami sa Efraim, 
Manases, at Zebulon. Pagmamapuri ang naging da- 
hilan kung bakit hindi sila nagpakumbaba at puma- 
roon sa Jerusalem para sa Paskuwa.---2Cr 30:10, 11. 

3. Isang lunsod na ipinapalagay na ang Efrain na 
binihag ni Abias na hari ng Juda mula kay Jerobo- 
am na hari ng Israel. (2Cr 13:19) Noong unang sig- 
lo C.E., nang magsanggunian ang mga lider ng re- 
lihiyon na patayin siya, si Jesu-Kristo, kasama ang 
kaniyang mga alagad, ay pumaroon sa Efraim sa 
lupaing malapit sa ilang. (Ju 11:53, 54) Ang lu- 
gar na karaniwang iminumungkahi para sa lunsod 
na ito ay ang nayon ng et-Taiyiba, na mga 6 na 
km (3.5 mi) sa SHS ng Bethel at 3 km (2 mi) sa 
STS ng iminumungkahing lokasyon ng Baal-hazor. 
(2Sa 13:23) Ayon sa Judiong istoryador na si Jose- 
phus, nilupig ng Romanong heneral na si Vespasian 
ang Efraim noong panahong humayo siya laban sa 
Jerusalem.--The Jewish War, IV, 551 (ix, 9). 

4. Ang “kagubatan ng Efraim" ay isang lugar sa 
S panig ng Jordan kung saan nakipagbaka ang 


EFRAIM, PINTUANG-DAAN NG 


hukbo ni Haring David laban sa hukbo ng kaniyang 
mapaghimagsik na anak na si Absalom. (2Sa 18:6-8) 
Hindi alam kung saan ang aktuwal na lokasyon ng 
kagubatan ng Efraim sa lupain ng Gilead, ngunit 
malamang na ito ay nasa kapaligiran ng Mahanaim. 
--2Sa 17:22, 24, 26. 


EFRAIM, PINTUANG-DAAN NG. 
nan ang PINTUANG-DAAN. 


EFRAIMITA. Tingnan ang Erra Big. 2. 


EFRAIN. Isang lunsod na kinuha ni Ha- 
ring Abias ng Juda nang makipagbaka siya kay Je- 
roboam ng Israel. (2Cr 13:19) Maliwanag na ito'y 
nasa teritoryo ng tribo ni Efraim. Lumilitaw na ito 
rin ang lunsod ng Efraim na binanggit sa 2 Samuel 
13:23 at gayundin sa Juan 11:54.--Tingnan ang 
EFRAIM Blg. 3. 


EGLA [Batang Baka: Dumalagang Baka]. Ang 
ina ng ikaanim na anak ni Haring David na si 
Itream, na ipinanganak sa kaniya sa Hebron.---2Sa 
3:5, 1Cr 3:3. 


Ting- 


EGLAIM. Maliwanag na isa sa mga lugar na 
nasa pinakamalalayong hangganan ng Moab na 
ayon sa Isaias 15:1, 8 ay 'magpapalahaw' dahil sa 
pananamsam sa bansang iyon. Hindi matiyak ang 
eksaktong lokasyon ng sinaunang lugar na ito. Ga- 
yunman, ang pangalang Eglaim at ang isang kaha- 
wig na pangalan, Agallim, na binanggit ni Eusebi- 
us (Onomasticon, 36, 19-21) na mga 12 km (7.5 mi) 
sa T ng Rabbath-Moab, ay maaaring napanatili sa 
Rujm el-Jilimeh sa lugar na iyon o sa Khirbet Jeljul, 
isang lokasyon na mula pa noong mga panahong 
Nabateano-Romano, na 7 km (4 na mi) sa dako pang 
timog. Iminumungkahi ni Yohanan Aharoni na ito 
ay ang Mazra‘, isang oasis sa HS ng Peninsula ng Li- 
san. 


EGLAT-SELISIYA malamang, Ikatlong Eg- 
lat]. Isang terminong ginamit nina Isaias (15:5) at 
Jeremias (48:34) sa kanilang mga kapahayagan ng 
kapahamakan laban sa Moab, maliwanag na tumu- 
tukoy sa isang lugar sa bansang iyon. Naniniwala 
ang ilan na may tatlong bayan na magkakapareho 
ng pangalan at magkakalapit ng lokasyon, at na ang 
ikatlo (“ang ikatlong Eglat,” AT) ang pinatutungku- 
lan dito ng mga sinabi ng mga propeta. Hindi ma- 
tukoy ang lokasyon ng mga lugar na iyon. 
Gayunman, maraming iskolar ang naniniwala na 
ang salitang Hebreo para rito (#@gh-lath” sheli-shi- 
yah’) ay hindi dapat gawan ng transliterasyon na 
pangngalang pantangi. Sinasabi nila na ito'y isang 
makasagisag na pananalita na maisasalin bilang 
“isang dumalagang baka na tatlong-taong gulang.” 


650 


(Dy, JP, tingnan ang KJ, Ro.) Kung gayon nga, ma- 
aaring inihahalintulad ng mga propeta ang nalupig 
na Moab sa isang baka na malakas at bata pa baga- 
man husto na ang gulang, ngunit ang maririnig la- 
mang mula rito ay kahabag-habag na “mga daing.” 


EGLON [Maliit na Guya]. 

1. Isang hari ng Moab noong mga araw ng mga 
Hukom na naniil sa Israel sa loob ng 18 taon, “sapag- 
kat ginawa nila ang masama sa paningin ni Jehova.” 
(Huk 3:12-25) Si Eglon ang pinakaulo ng kompede- 
rasyon ng Moab, Ammon, at Amalek noong salaka- 
yin nila ang Israel. Sumapit ang pagbagsak niya 
nang ang kaliweteng si Ehud, pagkatapos maghan- 
dog ng kaugaliang tributo, ay nagsabi: “Mayroon 
akong lihim na salita para sa iyo, O hari.” Pagkatapos 
paalisin ni Eglon ang kaniyang mga tagapaglingkod 
mula sa kaniyang preskong silid sa patag na bubong 
ng kaniyang palasyo, tumindig siya mula sa kani- 
yang trono upang pakinggan ang sinabi ni Ehud na 
“isang salita ng Diyos.” Nang magkagayon ay isi- 
naksak ni Ehud sa napakatabang tiyan ni Eglon ang 
isang tabak na doble ang talim anupat “ang puluhan 
ay bumaon din kasunod ng talim,” at “ang dumi ay 
nagsimulang lumabas.” May kinalaman sa Hukom 3: 
22, sinabi ng Commentary ni Clarke: “Maaaring ang 
laman ng kaniyang bituka ay lumabas sa sugat 
o napadumi siya sa karaniwang paraan dahil sa ta- 
kot at matinding sakit.” 

2. Isang maharlikang Canaanitang lunsod na ang 
hari ay sumali sa isang kompederasyon laban sa Gi- 
beon nang ang lunsod na iyon ay makipagpayapa- 
an kay Josue at sa Israel. Pinatay ni Josue ang li- 
mang haring kasangkot, ibinitin sila sa mga tulos, at 
pagkatapos ay nilupig ang Eglon, anupat itinalaga sa 
pagkalipol ang mga tumatahan dito. (Jos 10:1-5, 22- 
27, 34, 35; 12:12) Nang maglaon ay ibinigay ito sa 
tribo ni Juda bilang bahagi ng kanilang teritoryo. 
(Jos 15:39) Ipinapalagay na ang orihinal na lokasyon 
nito ay nasa Tell el-Hesi, mga 25 km (16 na mi) 
sa SHS ng Gaza, at mga 11 km (7 mi) sa K ng loka- 
syon ng Lakis, sa gayon ay malapit sa gilid ng Ka- 
patagan ng Filistia. Gayunman, ang sinaunang pa- 
ngalan nito ay napanatili sa mga guho ng Khirbet 
“Ajlan na mga ilang milya ang layo. 


EHI. Tingnan ang AHIRAM. 


EHIPTO, AGUSANG LIBIS NG. Isang 
mahabang wadi (o bangin) na nagsilbing palatan- 
daan ng itinakda ng Diyos na TK hangganan ng Lu- 
pang Pangako, samakatuwid nga, ng “lupain ng Ca- 
naan.” (Bil 34:2, 5; 1Ha 8:65, Isa 27:12) Bagaman 
ang agusang libis na ito ay wala naman sa loob ng 
Ehipto, lumilitaw na may panahon na ang nasasa- 
kupan ng bansang iyon ay umabot hanggang sa da- 
kong ito. (2Ha 24:7) Lumilitaw na ang pinaikling 


651 


termino na “agusang libis,” na ginamit sa pagtukoy 
sa mga hanggahan ng lupain ng Israel sa pangitain 
ni Ezekiel, ay tumutukoy sa bangin ding ito.---Eze 
47:19: 48:28. 

Ang agusang libis ng Ehipto ay ipinapalagay 
na ang Wadi el-'Arish, na nagsisimula mahigit na 
200 km (125 mi) papaloob mula sa baybayin ng Pe- 
ninsula ng Sinai, malapit sa Jebel et-Tih. Bumabag- 
tas ito patungong H hanggang umabot sa Dagat Me- 
diteraneo sa may bayan ng el-'Arish (Rhinocolura), 
mga 150 km (90 mi) sa S ng Port Said. Tuyung-tuyo 
ito kapag tag-araw. Ngunit kapag tag-ulan, kapag 
bumuhos na roon ang maraming sangang-ilog, ang 
Wadi el-“Arish ay nagiging isang malaking ilog na 
sumisira sa mga pampang nito, anupat binubunot 
nito ang mga punungkahoy at tinatangay sa napa- 
kalakas na agos nito. Maaaring ito ang dahilan kung 
bakit tinatawag itong “ilog ng Ehipto” sa talaan ng 
mga hangganan ng Lupang Pangako sa Genesis 
15:18.--Ngunit tingnan din ang SIHOR. 


EHIPTO, EHIPSIYO. Ang Ehipto at ang mga 
tumatahan doon ay binabanggit nang mahigit 700 
beses sa Bibliya. Sa Hebreong Kasulatan, ang Ehip- 
to ay kadalasang tinatawag sa pangalang Mizraim 
(Mitsra'yim) (ihambing ang Gen 50:11), maliwanag 
na dahil prominente sa rehiyong iyon ang mga ina- 
po ng anak na ito ni Ham. (Gen 10:6) Maging sa 
ngayon ay ginagamit ng mga Arabe ang pangalang 
Misr para sa Ehipto. Sa ilang awit ay tinatawag iyon 
na “lupain ni Ham.”--Aw 105:23, 27: 106:21, 22. 
Mga Hangganan at Heograpiya. (MAPA, Tomo 1, 
p. 531) Noong sinaunang panahon at maging sa nga- 
yon, ang pag-iral ng Ehipto ay nakadepende sa Ilog 
Nilo, anupat ang matabang libis nito ay isang maha- 
ba at makitid na luntiang lupain sa tigang na mga 
disyerto ng hilagang-silangang Aprika. Ang “Maba- 
bang Ehipto” ay sumasaklaw sa malapad na rehiyon 
ng Delta kung saan nagsasanga-sanga ang tubig ng 
Nilo bago bumuhos sa Dagat Mediteraneo, at noon 
ay dumaraan ito sa di-kukulangin sa limang magka- 
kahiwalay na sanga ngunit ngayon ay sa dalawa na 
lamang. Mula sa dako kung saan nagsasanga-sanga 
ang tubig ng Nilo (sa rehiyon ng makabagong Cai- 
ro) hanggang sa baybaying dagat ay mga 160 km 
(100 mi). Ang lokasyon ng sinaunang Heliopolis (On 
sa Bibliya) ay di-kalayuan sa H ng Cairo, samanta- 
lang ang Memfis naman (kadalasang tinatawag na 
Nop sa Bibliya) ay may layong ilang milya sa T ng 
Cairo. (Gen 46:20, Jer 46:19, Os 9:6) Sa gawing 
T ng Memfis nagsisimula ang rehiyon ng “Mataas na 
Ehipto,” na sumasaklaw sa kahabaan ng libis hang- 
gang sa unang talon ng Nilo sa Aswan (sinaunang 
Seyene), isang distansiya na mga 960 km (600 mi). 
Gayunman, iniisip ng maraming iskolar na mas ma- 
katuwirang tukuyin ang hilagang bahagi ng sek- 


EHIPTO, EHIPSIYO 


siyong ito bilang “Gitnang Ehipto.” Sa buong rehi- 
yong ito (ng Gitna at Mataas na Ehipto), ang patag 
na Libis ng Nilo ay bihirang humigit pa sa lapad na 
20 km (12 mi), at sa magkabilang panig ay nahaha- 
rangan ito ng mga bangin na batong-apog at ba- 
tong-buhangin, na siyang pinakagilid ng mismong 
disyerto. 

Sa kabila ng unang talon ay naroon ang sinau- 
nang Etiopia, anupat ang Ehipto ay sinasabing uma- 
bot “mula sa Migdol [isang lugar na maliwanag na 
nasa HS Ehipto] hanggang sa Seyene at hanggang 
sa hangganan ng Etiopia.” (Eze 29:10) Bagaman ang 
terminong Hebreo na Mits:ra'yim ay laging ginaga- 
mit upang kumatawan sa buong lupain ng Ehipto, 
naniniwala ang maraming iskolar na sa ilang kaso 
ay tumutukoy ito sa Mababang Ehipto, at marahil ay 
sa Gitnang Ehipto, anupat ang Mataas na Ehipto 
ay tinatawag na “Patros.” Ang pagtukoy sa “Ehipto 
[Mizraim], Patros, at Cus' sa Isaias 11:11 ay kahawig 
ng pagbanggit sa sunud-sunod na mga lugar sa 
isang inskripsiyon ng Asiryanong si Haring Esar- 
hadon, kung saan itinala niya ang mga rehiyon ng 
'Musur, Paturisi, at Kusu’ bilang sakop ng kaniyang 
imperyo.--Ancient Near Eastern Texts, inedit ni 
J. Pritchard, 1974, p. 290. 

Ang hangganan ng Ehipto sa H ay ang Dagat Me- 
diteraneo at sa T naman ay ang unang talon ng Nilo 
at ang Nubia-Etiopia, at ito'y nasa pagitan ng Dis- 
yerto ng Libya (bahagi ng Sahara) sa K at ng Dis- 
yerto ng Dagat na Pula sa S. Kaya sa kalakhang 
bahagi, ito ay lubhang naingatan laban sa implu- 
wensiya mula sa labas at naipagsanggalang laban 
sa pagsalakay. Gayunman, ang ismo ng Sinai sa HS 
ay nagsilbing tulay na nag-uugnay rito sa kontinen- 
te ng Asia (1Sa 15:7, 27:8), at sa pamamagitan ng 
lupang tulay na ito ay dumating ang mga pulutong 
na nangangalakal (Gen 37:25), mga nandarayuhan, 
at nang maglaon, ang mga hukbong sumasalakay. 
Ang “agusang libis ng Ehipto,” ipinapalagay na ang 
Wadi el-“Arish sa Peninsula ng Sinai, ay maliwanag 
na nagsilbing palatandaan ng HS hangganan ng te- 
ritoryo ng Ehipto. (2Ha 24:7) Sa kabila nito ay naro- 
on ang Canaan. (Jos 15:4) Sa disyerto sa dakong 
K ng Nilo, may di-kukulangin sa limang oasis na na- 
ging bahagi ng kaharian ng Ehipto. Ang malaking 
oasis ng Faiyum, mga 72 km (45 mi) sa TK ng sina- 
unang Memfis, ay tinustusan ng tubig mula sa Nilo 
sa pamamagitan ng isang kanal. 

Nakadepende sa Nilo ang ekonomiya ng 
Ehipto. Bagaman sa ngayon ay halos walang pa- 
nanim sa mga disyertong rehiyon sa gilid ng Libis 
ng Nilo upang tumustos sa mga hayop, ipinakikita 
ng katibayan na noong sinaunang panahon ay ma- 
raming hayop na mahuhuli sa mga wadi, o mga 
agusang libis. Gayunman, maliwanag na noon ay 


EHIPTO, EHIPSIYO 


bihirang umulan doon gaya rin sa ngayon (marahil 
ang Cairo ay tumatanggap ng 5 sentimetro [2 pul- 
gada] bawat taon). Dahil dito, ang buhay sa Ehipto 
ay nakadepende noon sa tubig ng Nilo. 

Ang mga bukal ng Nilo ay nagmumula sa kabun- 
dukan ng Etiopia at ng kalapit na mga lupain. Dito 
ang ulan sa pana-panahon ay sapat upang lumaki 
ang tubig ng ilog, na umaapaw sa mga pampang 
nito sa Ehipto bawat taon sa mga buwan ng Hulyo 
hanggang Setyembre. (Ihambing ang Am 8:8, 9:5.) 
Hindi lamang ito naglalaan ng tubig para sa mga 
kanal at mga lunas ng irigasyon kundi nag-iiwan 
din ito ng banlik na nagpapataba ng lupa. Gayon na 
lamang kataba ang Libis ng Nilo, at gayundin ang 
Delta, anupat ang natutubigang-mainam na pook 
ng Sodoma at Gomorra na natanaw ni Lot ay itinu- 
lad sa “hardin ni Jehova, tulad ng lupain ng Ehip- 
to.” (Gen 13:10) Gayunman, pabagu-bago ang pag- 
apaw ng ilog: kapag mababa ito, ang produksiyon ay 
mahina at ang resulta ay taggutom. (Gen 41:29-31) 
Kapag hindi umapaw ang tubig ng Nilo, manganga- 
hulugan ito ng napakalubhang problema, anupat 
ang bansa ay magiging isang tuyot na ilang.--Isa 
19:5-7: Eze 29:10-12. 

Mga produkto. Ang Ehipto ay mayaman sa 
agrikultura, at ang pangunahing mga ani rito ay se- 
bada, trigo, espelta (isang uri ng trigo), at lino (na 
ginagawang mainam na tela, na tinatawag ding lino 
at iniluluwas sa maraming lupain). (Exo 9:31, 32, 
Kaw 7:16) Marami roong mga ubasan at mga puno 
ng datiles, igos, at granada, ang mga taniman ng 
gulay ay naglaan ng maraming produkto, gaya ng 
pipino, pakwan, puero, sibuyas, at bawang. (Gen 
40:9-11: Bil 11:5, 20:5) Ang ‘pagpapatubig sa lupain 
sa pamamagitan ng paa” (Deu 11:10) ay iniisip ng 
ilang iskolar na tumutukoy sa paggamit ng de- 
padyak na gulong ng panalok ng tubig. Maaari rin 
itong tumukoy sa paggamit ng paa upang magbu- 
kas at magsara ng mga kanal na dinadaluyan ng tu- 
big para sa irigasyon. 

Kapag nagkaroon ng taggutom sa kalapit na mga 
lupain, kadalasang pumaparoon ang mga tao sa ma- 
bungang Ehipto, gaya ng ginawa ni Abraham no- 
ong maagang bahagi ng ikalawang milenyo B.C.E. 
(Gen 12:10) Nang maglaon, ang Ehipto ay nagsil- 
bing imbakan ng butil para sa kalakhang bahagi ng 
rehiyon ng Mediteraneo. Ang barko mula sa Ale- 
jandria, Ehipto, na sinakyan ng apostol na si Pablo 
sa Mira noong unang siglo C.E. ay nagluluwas ng 
mga butil patungong Italya.---Gaw 27:5, 6, 38. 

Ang isa pang mahalagang produkto na iniluluwas 
ng Ehipto ay papiro, ang matambong halaman na 
tumutubo sa malalawak na latian ng Delta (Exo 2:3, 
ihambing ang Job 8:11) at ginagamit sa paggawa ng 
materyales na mapagsusulatan. Gayunman, dahil 


652 


wala itong mga kagubatan, ang Ehipto ay kinaila- 
ngang umangkat ng kahoy mula sa Fenicia, lalo na 
ng sedro mula sa mga daungang lunsod na gaya ng 
Tiro, kung saan gustung-gusto naman ng mga tao 
ang makukulay na lino ng Ehipto. (Eze 27:7) Ang 
mga templo at bantayog sa Ehipto ay yari sa grani- 
to at ilang di-gaanong matigas na bato, gaya ng ba- 
tong-apog, na sagana sa mga burol na nasa mga 
gilid ng Libis ng Nilo. Ang pangkaraniwang mga ta- 
hanan at maging ang mga palasyo ay gawa sa lar- 
yong putik (ang karaniwang materyales para sa pag- 
tatayo ng mga gusali). Ang mga minahan sa Ehipto 
na nasa mga burol sa gilid ng Dagat na Pula (gayun- 
din sa Peninsula ng Sinai) ay napagkunan ng ginto 
at tanso, ang mga produktong bronse na yari sa tan- 
song ito ay iniluluwas din.---Gen 13:1, 2, Aw 68:31. 

Ang pag-aalaga ng mga hayop ay naging maha- 
lagang bahagi ng ekonomiya ng Ehipto. Si Abraham 
ay nagkaroon ng mga tupa at mga baka noong na- 
roroon siya, gayundin ng mga hayop na pantrabaho 
gaya ng asno at kamelyo. (Gen 12:16: Exo 9:3) Ang 
mga kabayo ay nabanggit noong panahong nanga- 
ngasiwa si Jose sa Ehipto (1737-1657 B.C.E.) at ka- 
raniwan nang ipinapalagay na nanggaling sa Asia. 
(Gen 47:17: 50:9) Ang mga ito ay maaaring unang 
nakuha sa pakikipagkalakalan o nabihag noong pa- 
nahong lumulusob ang mga Ehipsiyo sa mga lupain 
sa dakong HS. Pagsapit ng panahon ni Solomon, ma- 
rami nang kabayo sa Ehipto at itinuturing ang mga 
ito na mahalagang kalakal (kasama ng mga karong 
Ehipsiyo) sa iba't ibang bansa.--- 1Ha 10:28, 29. 

Marami roong mga ibong maninila at mga ibong 
kumakain ng bangkay, gaya ng buwitre, lawin, agi- 
la, halkon, at mga ibong-tubig tulad ng ibis at tipol. 
Ang Nilo ay sagana sa isda (Isa 19:8), at pangkara- 
niwan lamang ang mga hipopotamus at buwaya. 
(Ihambing ang makasagisag na pananalita ng Eze 
29:2-5.) Ang mga disyertong rehiyon ay tinataha- 
nan ng mga chakal, mga lobo, mga hayina, mga 
leon, at mga ahas at iba pang mga reptilya. 

Ang mga Tao. Ang mga Ehipsiyo ay mga Ha- 
mita, maliwanag na pangunahin nang nagmula sa 
anak ni Ham na si Mizraim. (Gen 10:6) Pagkatapos 
ng pangangalat mula sa Babel (Gen 11:8, 9), maaa- 
ring nandayuhan sa H Aprika ang marami sa mga 
inapo ni Mizraim, gaya ng mga Ludim, mga Ana- 
mim, mga Lehabim, mga Naptuhim, at mga Patru- 
sim. (Gen 10:6, 13, 14) Gaya ng nabanggit na, ang 
Patros (pang-isahang anyo ng Patrusim) ay ipinapa- 
lagay na ang Mataas na Ehipto, at may mga katiba- 
yan upang ipalagay na ang mga Naptuhim ay nani- 
rahan sa rehiyon ng Delta ng Ehipto. 

Ang populasyon ng Ehipto ay waring binubuo ng 
mga tao mula sa iba't ibang tribo. Bilang katibayan 
nito, mula pa noong sinaunang panahon ay hati-hati 


653 


na ang bansa sa maraming seksiyon (nang maglaon 
ay tinawag na mga nome) at ang mga grupong ito 
ay patuloy na umiral at naging bahagi ng kaayusan 
ng pamahalaan pagkatapos na pagkaisahin ang ban- 
sa sa ilalim ng iisang pangunahing tagapamahala, 
sa katunayan, hanggang noong magwakas ang im- 
peryo. May 42 nome na kinikilala, 20 sa Mababang 
Ehipto at 22 sa Mataas na Ehipto. Ang patuloy na 
pagkilala sa pagkakaiba sa pagitan ng Mataas at Ma- 
babang Ehipto sa buong kasaysayan ng Ehipto, ba- 
gaman posibleng may kaugnayan ito sa heograpiya, 
ay maaaring tumutukoy rin sa orihinal na pagkaka- 
hati ng mga tribo. Nang humina ang pamahalaang 
sentral, ang bansa ay muntik nang mahati sa dala- 
wang pangunahing seksiyong ito o magkawatak- 
watak pa nga sa maraming maliliit na kaharian sa 
iba't ibang nome. 

Salig sa sinaunang mga ipinintang larawan at ga- 
yundin sa mga bangkay na momya, ang sinaunang 
mga Ehipsiyo ay karaniwan nang mabababa, ba- 
lingkinitan, at maiitim bagaman hindi sila lahing 
Negro. Gayunman, maraming iba't ibang hitsura ng 
mga Ehipsiyo ang makikita sa sinaunang mga ipi- 
nintang larawan at mga eskultura. 

Wika. Nais ng makabagong mga iskolar na uri- 
in ang wikang Ehipsiyo bilang “Semito-Hamitiko.” 
Bagaman ang wikang ito ay pangunahin nang Ha- 
mitiko, sinasabi nila na maraming pagkakahawig 
ang balarila nito at ng mga wikang Semitiko, bukod 
pa sa ilang pagkakahawig sa bokabularyo. Sa kabila 
ng gayong maliwanag na mga kaugnayan, kinikila- 
lang “malaki ang kaibahan ng Ehipsiyo sa lahat ng 
mga wikang Semitiko kaysa sa kaibahan ng alinman 
sa mga ito sa isa't isa, at hangga't hindi pa natitiyak 
nang higit ang kaugnayan nito sa mga wikang Apri- 
kano, ang Ehipsiyo ay dapat lamang na uriin bilang 
hiwalay sa grupong Semitiko.” (Egyptian Grammar, 
ni A. Gardiner, London, 1957, p. 3) Nang ilihim ni 
Jose sa kaniyang mga kapatid kung sino siya, naki- 
pag-usap siya sa kanila sa pamamagitan ng isang 
tagapagsaling Ehipsiyo.---Gen 42:23. 

Gayunpaman, maraming salik ang lubhang nag- 
papahirap sa pagbuo ng tiyak na mga konklusyon 
tungkol sa pinakasinaunang mga wika na ginamit sa 
Ehipto. Ang isa sa mga ito ay ang sistema ng pag- 
sulat ng mga Ehipsiyo. Ang sinaunang mga inskrip- 
siyon ay gumagamit ng mga pictographic sign (mga 
wangis ng mga hayop, mga ibon, mga halaman, 
o iba pang mga bagay) kalakip ng ilang hugis na 
heometrikal, isang sistema ng pagsulat na tinata- 
wag ng mga Griego na hieroglyphics. Bagaman ang 
ilang sagisag ay kumatawan sa mga pantig, ang 
mga ito ay dagdag lamang sa mga hieroglyphic at 
hindi humalili sa mga iyon. Karagdagan pa, ang ek- 
saktong mga tunog ng mga pantig na iyon ay hindi 


EHIPTO, EHIPSIYO 


na alam sa ngayon. Bahagyang nakatutulong ang 
mga pagbanggit sa Ehipto sa ilang akdang cunei- 
form na sing-aga ng kalagitnaan ng ikalawang mi- 
lenyo B.C.E. Ang mga transkripsiyon sa Griego ng 
mga pangalang Ehipsiyo at ng iba pang mga salita 
na nagmula pa noong mga ikaanim na siglo C.E., at 
ang mga transkripsiyon sa Aramaiko na nagpasi- 
mula mga isang siglo pagkaraan nito, ay nagbibigay 
rin ng ilang ideya tungkol sa baybay ng mga sali- 
tang Ehipsiyo na isinalin. Ngunit ang kaalaman sa 
ponolohiya, o sistema ng pagbigkas, ng sinaunang 
wikang Ehipsiyo ay pangunahin pa ring batay sa 
Coptic, ang uri ng Ehipsiyo na sinalita mula noong 
ikatlong siglo C.E. Kaya, ang kayarian ng pinakasi- 
naunang bokabularyo nito, partikular na bago naki- 
pamayan ang mga Israelita sa Ehipto, ay hindi ma- 
tiyak. Para sa halimbawa, tingnan ang No, NO-AMON. 

Karagdagan pa, kakaunti ang nalalaman sa nga- 
yon tungkol sa iba pang mga sinaunang wikang Ha- 
mitiko sa Aprika, anupat mahirap tiyakin ang kaug- 
nayan ng wikang Ehipsiyo sa mga iyon. Walang 
natuklasang inskripsiyon ng mga di-Ehipsiyong wi- 
kang Aprikano na mas maaga kaysa sa pasimula ng 
Karaniwang Panahon. Sinusuportahan ng mga kati- 
bayan ang ulat ng Bibliya tungkol sa paggulo sa 
wika, at lumilitaw na ang sinaunang mga Ehipsiyo, 
bilang mga inapo ni Ham sa pamamagitan ni Mizra- 
im, ay nagsalita ng isang wika na bukod at naiiba sa 
mga wikang Semitiko. 

Ang sulat na hieroglyphic ay pantanging ginamit 
para sa mga inskripsiyon sa mga bantayog at mga 
ipinintang larawan sa pader, kung saan iginuhit 
nang lubhang detalyado ang mga sagisag. Bagaman 
patuloy itong ginamit hanggang sa pasimula ng Ka- 
raniwang Panahon, lalo na para sa mga tekstong re- 
lihiyoso, isang di-gaanong mahirap na paraan ng 
pagsulat, na gumagamit ng mas simple at kabit- 
kabit na mga porma, ang matagal nang binuo ng 
mga eskribang gumamit ng tinta sa pagsulat sa ka- 
tad at papiro. Tinawag itong hieratic at sinundan ito 
ng isang mas kabit-kabit na porma na tinawag na 
demotic, na partikular nang ginamit mula noong ti- 
natawag na “Ikadalawampu't Anim na Dinastiya” 
(ikapito at ikaanim na siglo B.C.E.) at patuloy. Nau- 
nawaan lamang ang kahulugan ng mga tekstong 
Ehipsiyo pagkatapos na matuklasan ang Batong Ro- 
setta noong 1799. Ang inskripsiyong ito, na nasa 
British Museum, ay kababasahan ng isang dekreto 
na nagpaparangal kay Ptolemy V (Epiphanes) at 
nagmula pa noong 196 B.C.E. Ang mga sulat ay 
nasa anyong Ehipsiyong hieroglyphic, demotic, at 
Griego, at naunawaan ang kahulugan ng tekstong 
Ehipsiyo dahil sa wikang Griego. 

Relihiyon. Ang Ehipto ay isang lupaing napa- 
karelihiyoso at puno ng politeismo. Bawat lunsod at 


EHIPTO, EHIPSIYO 


bayan ay may sariling bathala, na nagtataglay ng 
titulong “Panginoon ng Lunsod.” Isang talaan na na- 
tagpuan sa libingan ni Thutmose III ang kababasa- 
han ng pangalan ng mga 740 diyos. (Exo 12:12) 
Kadalasan, ang diyos ay inilalarawan bilang may 
asawang diyosa na nagsilang sa kaniya ng anak na 
lalaki, “sa gayon ay bumubuo ng tatluhang diyos 
o trinidad kung saan ang ama, karagdagan pa, ay 
hindi laging ang pinakaulo, anupat kung minsan ay 
kontento na siya sa papel na prinsipeng abay, sa- 
mantalang ang pangunahing bathala ng lokalidad 
ay ang diyosa pa rin.” (New Larousse Encyclopedia 
of Mythology, 1968, p. 10) Bawat isa sa mga pangu- 
nahing diyos ay tumatahan sa isang templo na hin- 
di bukas sa publiko. Ang diyos ay sinasamba ng 
mga saserdote na gumigising sa kaniya bawat uma- 
ga sa pamamagitan ng isang himno, nagpapaligo sa 
kaniya, nagdadamit sa kaniya, “nagpapakain” sa ka- 
niya, at naglilingkod sa kaniya sa iba pang pa- 
raan. (Ihambing ang pagkakaiba sa Aw 121:3, 4: 
Isa 40:28.) Dahil dito, lumilitaw na ang mga saser- 
dote ay itinuturing na mga kinatawan ng Paraon, na 
pinaniniwalaang isa ring diyos na buhay, ang anak 
ng diyos na si Ra. Ang situwasyong ito ay nagdiriin 


Estatuwa ni Amon bilang isang barakong 
tupa kasama si Paraon Taharqa (Tirhaka), 
inilalarawan nito ang pagsasanggalang 
ng diyos sa tagapamahala 


654 


sa lakas ng loob na ipinakita nina Moises at Aaron sa 
pagharap kay Paraon upang sabihin dito ang utos ng 
tunay na Diyos at nagdaragdag ng kahulugan sa 
mapanghamak na tugon ni Paraon, “Sino si Jehova, 
anupat susundin ko ang kaniyang tinig?”---Exo 5:2. 

Sa kabila ng napakaraming arkeolohikal na ma- 
teryal na natuklasan sa Ehipto gaya ng mga templo, 
mga estatuwa, mga ipinintang larawang relihiyoso, 
at mga akda, kakaunti lamang ang nalalaman tung- 
kol sa aktuwal na mga relihiyosong paniniwala ng 
mga Ehipsiyo. Napakakaunti ng impormasyong ma- 
kukuha sa mga tekstong relihiyoso. Ang karamihan 
ng nalalaman hinggil sa kanilang mga diyos at mga 
kaugalian ay pala-palagay lamang o batay sa impor- 
masyon mula sa mga Griegong manunulat na gaya 
nina Herodotus at Plutarch. 

Gayunman, maliwanag na iba't iba ang paniniwa- 
la ng mga Ehipsiyo yamang ang mga pagkakaiba sa 
pagitan ng mga rehiyon ay nagpatuloy sa buong ka- 
saysayan ng Ehipto at nagbunga ng napakaraming 
alamat at mito na madalas ay nagkakasalungatan. 
Halimbawa, ang diyos na si Ra ay kilala sa 75 iba't 
ibang pangalan at anyo. Waring iilan lamang sa 
daan-daang bathala ang sinamba ng buong bansa. 
Ang pinakapopular sa mga ito ay ang trinidad nina 
Osiris, Isis (ang kaniyang asawa), at Horus (ang ka- 
niyang anak). Nariyan din ang mga diyos sa kalawa- 
kan na pinangungunahan ni Ra, ang diyos-araw, ka- 
sama ang mga diyos ng buwan, kalangitan, hangin, 
lupa, ilog ng Nilo, at iba pa. Sa Thebes (No sa Bibli- 
ya), ang diyos na si Amon ay naging napakapromi- 
nente at nang maglaon ay binigyan ng titulong “hari 
ng mga diyos” at tinawag na Amon-Ra. (Jer 46:25) 
Sa mga panahon ng kapistahan (Jer 46:17), ang mga 
diyos ay ipinaparada sa mga lansangan ng lunsod. 
Halimbawa, kapag ang imahen ni Ra ay binubuhat 
ng kaniyang mga saserdote sa prusisyon, tinitiyak 
ng mga tao na naroon sila, anupat umaasang maki- 
kinabang sila dahil dito. Palibhasa'y itinuturing na 
ang basta pagpunta nila roon ay pagtupad na sa 
kanilang relihiyosong pananagutan, iniisip ng mga 
Ehipsiyo na pananagutan naman ni Ra na patuloy si- 
lang pasaganain. Umaasa lamang sila sa kaniya para 
sa materyal na mga pagpapala at kasaganaan at hin- 
di sila kailanman humihingi ng anumang bagay na 
espirituwal. Maraming pagkakahawig sa pagitan ng 
mga pangunahing diyos ng Ehipto at ng Babilonya, 
anupat ipinakikita ng katibayan na ang mga Babi- 
lonyo ang tinularan ng mga Ehipsiyo sa bagay na ito. 
--Tingnan ang Diyos AT DIYOSA, MGA. 

Ang politeistikong pagsambang ito ay hindi 
naging kapaki-pakinabang sa mga Ehipsiyo. Gaya 
nga ng sinabi ng Encyclopædia Britannica (1959, 
Tomo 8, p. 53): “Kamangha-manghang mga hiwaga, 
na lihim na nag-iingat ng malalalim na katotoha- 


655 


nan, ang iniuugnay sa kanila ng klasikal at makaba- 
gong imahinasyon. Sabihin pa, mayroon silang mga 
hiwaga tulad ng mga Ashanti o mga Ibo [mga tri- 
bong Aprikano]. Gayunman, isang pagkakamali na 
isiping ang mga hiwagang ito ay nagtataglay ng ka- 
totohanan, at na may okultong “pananampalataya' 
sa likuran ng mga ito.” Sa katunayan, ipinakikita ng 
mga katibayan na ang mahika at sinaunang pama- 
hiin ang pangunahing mga elemento ng pagsamba 
ng mga Ehipsiyo. (Gen 41:8) Ang relihiyosong ma- 
hika ay ginamit upang iwasan ang sakit, ang espiri- 
tismo ay prominente, anupat marami silang “mga 
engkantador,” “mga espiritista,” at “mga manghu- 
hula ng mga pangyayari.” (Isa 19:3) Ang mga agi- 
mat at mga “suwerteng” anting-anting ay isinusuot, 
at ang mga mahikang orasyon ay isinusulat sa mga 
piraso ng papiro at ikinukuwintas sa leeg. (Ihambing 
ang Deu 18:10, 11.) Nang magpakita sina Moises at 
Aaron ng makahimalang mga gawa sa pamamagi- 
tan ng kapangyarihan ng Diyos, ipinagparangalan 
ng mga saserdoteng mahiko at manggagaway ng 
korte ni Paraon na kaya nilang gayahin ang gayong 
mga gawa sa pamamagitan ng mga sining ng ma- 
hika hanggang sa mapilitan silang tumanggap ng 
pagkatalo.--Exo 7:11, 22; 8:7, 18, 19. 

Pagsamba sa hayop. Dahil sa mapamahiing 
pagsambang ito, ang mga Ehipsiyo ay nagsagawa 
ng karumal-dumal na idolatriya kasama ang pag- 
samba sa mga hayop. (Ihambing ang Ro 1:22, 23.) 
Marami sa pinakaprominenteng mga diyos ang pa- 
laging ipinakikita na may katawan ng tao at ulo ng 
isang hayop o ibon. Halimbawa, ang diyos na si Ho- 
rus ay inilalarawan na may ulo ng halkon, si Thoth 
naman ay may ulo ng ibong ibis o ng unggoy. Sa 


Napahiya ang diyos na si Apis, isinasagisag 
ng isang toro, nang salutin ni Jehova ang 
mga alagang hayop ng Ehipto 


EHIPTO, EHIPSIYO 


ilang kaso ang diyos ay itinuturing na aktuwal na 
nagkatawang-hayop, gaya sa kaso ng mga torong 
Apis. Ang buhay na torong Apis, na itinuturing na 
pagkakatawang-hayop ng diyos na si Osiris, ay ina- 
alagaan sa templo at kapag namatay ay binibigyan 
ng marangyang prusisyon at libing. Dahil sa pani- 
niwala na ang ilang hayop, gaya ng pusa, baboon, 
buwaya, chakal, at iba't ibang uri ng ibon, ay sag- 
rado dahil iniuugnay ang mga ito sa partikular na 
mga diyos, literal na daan-daang libo ng gayong 
mga hayop ang ginawang momya ng mga Ehipsiyo 
at inilibing sa espesyal na mga sementeryo. 


Bakit iginiit ni Moises na ang 
mga hain ng Israel ay magiging 
“karima-rimarim sa mga Ehipsiyo”? 


Tiyak na dahil napakaraming iba't ibang hayop 
ang sinasamba sa iba't ibang bahagi ng Ehipto, ma- 
puwersa at mapanghikayat ang sinabi ni Moises 
na pahintulutan ang Israel na pumaroon sa ilang 
upang maghandog ng kanilang mga hain, anupat 
sinabi pa niya kay Paraon: “Halimbawang maghaha- 
in kami ng bagay na karima-rimarim sa mga Ehip- 
siyo sa kanilang paningin: hindi ba nila kami baba- 
tuhin?” (Exo 8:26, 27) Lumilitaw na karamihan sa 
mga hain na inihandog ng Israel nang maglaon ay 
talagang lubhang makagagalit sa mga Ehipsiyo. (Sa 
Ehipto, ang diyos-araw na si Ra ay inilalarawan 
kung minsan bilang isang guya na isinilang ng ma- 
kalangit na baka.) Sa kabilang dako, gaya ng ipina- 
kikita sa artikulong Diyos AT Diyosa, MGA, sa pama- 
magitan ng Sampung Salot sa Ehipto, naglapat si 
Jehova ng kahatulan “sa lahat ng diyos ng Ehipto,” 
anupat nagpasapit ng malaking kahihiyan sa mga 
ito habang ipinakikilala ang kaniyang sariling pa- 
ngalan sa buong lupain.---Exo 12:12. 

Ang bansang Israel ay hindi lubusang nakaiwas 
na mahawa sa gayong huwad na pagsamba sa loob 
ng dalawang siglong pakikipamayan nito sa Ehipto 
(Jos 24:14), at tiyak na ito ang isang dahilan ng ma- 
ling mga saloobin na ipinakita nila noong maagang 
bahagi ng Pag-alis. Bagaman tinagubilinan ni Jeho- 
va ang mga Israelita na itapon ang “mga karumal- 
dumal na idolo ng Ehipto,” hindi nila ito ginawa. 
(Eze 20:7, 8, 23:3, 4, 8) Ang paggawa nila ng ginin- 
tuang guya upang sambahin sa ilang ay nagpapahi- 
watig na ang pagsamba ng mga Ehipsiyo sa ha- 
yop ay nakahawa sa ilang Israelita. (Exo 32:1-8, 
Gaw 7:39-41) Mismong bago pumasok ang Israel sa 
Lupang Pangako, muli silang binabalaan ni Jeho- 
va na huwag silang gumamit ng anumang bagay 
na anyong hayop o ng mga bagay sa kalawakan 
sa kanilang pagsamba sa Kaniya. (Deu 4:15-20) 


EHIPTO, EHIPSIYO 


Gayunman, ang pagsamba sa hayop ay muling lu- 
mitaw pagkaraan ng ilang siglo nang si Jeroboam, 
na kababalik lamang mula sa Ehipto, ay gumawa ng 
dalawang ginintuang guya para sa pagsamba nang 
matamo niya ang pagkahari sa hilagang kaharian 
ng Israel. (1Ha 12:2, 28, 29) Kapansin-pansin na ang 
kinasihang Kasulatan na isinulat ni Moises ay wa- 
lang anumang bahid ng gayong idolatriya at pama- 
hiing Ehipsiyo. 

Walang espirituwal at moral na mga kata- 
ngian. Iminumungkahi ng ilang iskolar na ang 
anumang konsepto ng kasalanan na makikita sa 
ilang tekstong relihiyoso ng Ehipto ay resulta ng 
impluwensiyang Semitiko nang dakong huli. Ga- 
yunman, ang pagtatapat ng kasalanan ay laging sa 
negatibong diwa, gaya nga ng sinabi ng Encyclo- 
peedia Britannica (1959, Tomo 8, p. 56): “Kapag nag- 
tapat [ang Ehipsiyo], hindi niya sinasabing “Ako ay 
nagkasala”: sinasabi niyang “Hindi ako nagkasala." 
Ang kaniyang pagtatapat ay negatibo, at ang onus 
probandi [ang pananagutang magpatunay] ay na- 
kaatang sa kaniyang mga hukom, na, ayon sa mga 
papiro para sa libing, ay laging nagbababa ng desis- 
yon na pabor sa kaniya—o sa paanuman ay inaa- 
sam at inaasahan na gayon ang gagawin nila.” 
(Ihambing ang pagkakaiba sa Aw 51:1-5.) Lumili- 
taw na ang relihiyon ng sinaunang Ehipto ay halos 
puro mga seremonya at mga orasyon, na ginagawa 
upang matamo ang partikular na mga resulta sa pa- 
mamagitan ng pagpapala ng isa o higit pa sa kani- 
lang maraming diyos. 

Bagaman sinasabing nagkaroon ng isang anyo 
ng monoteismo noong panahong naghahari ang 
mga paraon na sina Amenhotep Ill at Amenho- 
tep IV (Akhenaton), noong halos ang diyos-araw na 
si Aton lamang ang sinasamba, hindi iyon tunay na 
monoteismo. Ang Paraon mismo ay patuloy na si- 
namba bilang diyos. At maging sa yugtong ito ay 
hindi nagkaroon ng moral na katangian ang mga 
tekstong relihiyoso ng Ehipto, anupat ang mga him- 
no sa diyos-araw na si Aton ay pumupuri lamang sa 
kaniya dahil sa kaniyang nagbibigay-buhay na init 
ngunit salat pa rin sa anumang kapahayagan ng pa- 
puri o pagpapahalaga sa anumang espirituwal o mo- 
ral na mga katangian. Kaya talagang walang sali- 
gan ang opinyon na ang monoteismo sa mga akda 
ni Moises ay impluwensiya ng Ehipto. 

Mga paniniwala tungkol sa mga patay. Lub- 
hang prominente sa relihiyon ng Ehipto ang pagka- 
bahala sa mga patay at ang labis na pagsisikap 
upang matiyak ang kabutihan at kaligayahan ng isa 
pagkatapos ng “pagbabago” sa kamatayan. Ang pa- 
niniwala sa reinkarnasyon o sa paglipat ng kaluluwa 
sa ibang katawan ay laganap. Ang kaluluwa ay pi- 
naniniwalaang imortal, gayunpaman, pinaniniwala- 


656 


ang ang katawan ng tao ay dapat ding ingatang 
hindi mabulok upang makabalik ang kaluluwa at 
magamit ito paminsan-minsan. Dahil sa paniniwa- 
lang ito, inembalsamo ng mga Ehipsiyo ang kani- 
lang mga patay. Ang libingan na pinaglagyan sa 
bangkay na ginawang momya ay itinuturing na “ta- 
hanan” ng namatay. Ang mga piramide ay pagka- 
laki-laking mga tirahan ng namatay na mga ma- 
harlika. Ang mga pangangailangan at karangyaan 
sa buhay, kasama na ang mga alahas, mga damit, 
mga muwebles, at mga suplay ng pagkain, ay ini- 
imbak sa mga libingan upang magamit ng nama- 
tay, kasama ang nakasulat na mga orasyon at mga 
anting-anting (gaya ng “Aklat ng mga Patay”) na 
magsisilbing proteksiyon ng namatay laban sa ma- 
sasamang espiritu. (LARAWAN, Tomo 1, p. 533) Ga- 
yunman, hindi man lamang sila naipagsanggalang 
ng mga orasyong ito sa mga magnanakaw na na- 
namsam sa halos lahat ng malalaking libingan. 

Bagaman inembalsamo ang mga katawan nina Ja- 
cob at Jose, sa kaso ni Jacob ay tiyak na isinagawa 
ito, pangunahin na, upang hindi mabulok ang kani- 
yang katawan hanggang sa madala ito ng mga Isra- 
elita sa isang dakong libingan sa Lupang Pangako bi- 
lang kapahayagan ng kanilang pananampalataya. 
Partikular na sa kaso ni Jose, maaaring inembalsamo 
siya ng mga Ehipsiyo bilang paggalang at pagpapa- 
rangal sa kaniya.---Gen 47:29-31, 50:2-14, 24-26. 

Ang Buhay at Kultura ng mga Ehipsiyo. Ma- 
tagal nang inilalarawan ng mga iskolar ang Ehipto 
bilang ang “pinakamatandang sibilisasyon at ang 
pinagmulan ng marami sa kauna-unahang mga im- 
bensiyon at pagsulong ng sangkatauhan. Ngunit 
kamakailan lamang, ipinakikita ng maraming ka- 
tibayan na ang Mesopotamia ang sinilangan ng si- 
bilisasyon. Ang ilang pamamaraan ng mga Ehipsi- 
yo sa arkitektura, ang paggamit ng gulong, marahil 
ang mga simulain ng kanilang pictographic na pag- 
sulat, at lalo na ang mga pangunahing katangian ng 
relihiyon ng Ehipto ay pawang ipinapalagay na nag- 
mula sa Mesopotamia. Sabihin pa, kaayon ito ng ulat 
ng Bibliya hinggil sa pangangalat ng mga tao pag- 
karaan ng Baha. 

Ang pinakakilala sa arkitektura ng mga Ehipsiyo 
ay ang mga piramide na itinayo sa Giza ng mga pa- 
raon na sina Khufu (Cheops), Khafre, at Menkure na 
mula sa tinaguriang “Ikaapat na Dinastiya.” Ang pi- 
nakamalaki, na itinayo ni Khufu, ay may lawak na 
mga 5.3 ektarya (13 akre) at taas na mga 137 m 
(450 piye) (kasintaas ng isang makabagong 40- 
palapag na gusali). Tinatantiya na ginamitan ito ng 
2,300,000 bloke ng bato, na sa katamtaman ay 
2.3 metriko tonelada bawat isa. Ang mga bloke ay 
buong-ingat na tinabas anupat halos eksakto ang 
pagkakalapat ng mga ito. Nagtayo rin sila ng pagka- 


657 


lalaking mga templo, anupat yaong nasa Karnak, sa 
Thebes (No sa Bibliya, Jer 46:25, Eze 30:14-16), ang 
pinakamalaking kayariang de-haligi na naitayo kai- 
lanman. 

Ang pagtutuli ay isang karaniwang kaugalian ng 
mga Ehipsiyo mula pa noong sinaunang panahon, at 
itinatala sila ng Bibliya kasama ng iba pang mga ta- 
ong tuli.---Jer 9:25, 26. 

Ang edukasyon ay waring pangunahin nang binu- 
buo ng mga paaralan para sa mga eskriba, na pina- 
ngangasiwaan ng mga saserdote. Bukod sa pagiging 
dalubhasa sa sulat Ehipsiyo, ang maharlikang mga 
eskriba ay pamilyar na pamilyar din sa Aramaikong 
cuneiform, noon pa mang kalagitnaan ng ikalawang 
milenyo B.C.E. ang mga sakop na tagapamahala sa 
Sirya at Palestina ay palaging nakikipagtalastasan sa 
kabisera ng Ehipto sa wikang Aramaiko. Dahil sa 
pagsulong ng mga Ehipsiyo sa matematika, naitayo 
nila ang kamangha-manghang mga istraktura na 
nabanggit na, at maliwanag na mayroon silang kaa- 
laman sa heometriya at alhebra. Sinasabing “tinu- 
ruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga 
Ehipsiyo.” (Gaw 7:22) Bagaman maraming mali sa 
kaalaman ng mga Ehipsiyo, mayroon din silang mga 
kaalaman na may praktikal na kahalagahan. 

Ang pamahalaan at batas ay nakasentro sa hari 
o Paraon, na itinuturing na isang diyos sa anyong 


Ang Giant Sphinx ay waring nakabantay 
sa harap ng mga piramide sa Giza 


EHIPTO, EHIPSIYO 


tao. Pinamahalaan niya ang lupain sa pamamagitan 
ng mga nakabababang opisyal, o mga ministro, at 
sa pamamagitan ng piyudal na mga pinuno, na na- 
giging kaagaw ng hari kapag humihina ang kani- 
yang kapangyarihan. Maaaring ang mga pinunong 
ito ay itinuring ng kanilang mga nasasakupan bi- 
lang mga hari, na siyang dahilan kung bakit may bi- 
nabanggit sa Bibliya na “mga hari [pangmarami- 
han] ng Ehipto” sa espesipikong mga panahon. (2Ha 
7:6: Jer 46:25) Matapos sakupin ng Ehipto ang Nu- 
bia-Etiopia sa dakong T, ang rehiyong iyon ay pina- 
mahalaan ng isang kinatawan ng hari na tinatawag 
na “ang anak ng hari na mula sa Cus,” at may kati- 
bayan na pinamahalaan din ang Fenicia ng isang 
Ehipsiyong kinatawan ng hari. 

Walang aktuwal na kodigo ng batas ng mga Ehip- 
siyo ang natuklasan. Mayroon silang mga batas 
ngunit maliwanag na ang mga iyon ay mga utos la- 
mang ng hari, tulad ng utos ni Paraon may kinala- 
man sa pagtatrabaho ng mga Israelita sa paggawa 
ng laryo at ng utos niya na lunurin ang lahat ng ba- 
gong-silang na Israelitang sanggol na lalaki. (Exo 
1:8-22, 5:6-18, ihambing ang Gen 41:44.) Pinapata- 
wan ng buwis ang lahat ng ani ng mga may-ari ng 
lupain, at waring nagpasimula ito noong panahon ni 
Jose, nang maging pag-aari ng Paraon ang lahat ng 
lupain, maliban sa lupain ng mga saserdote. (Gen 
47:20-26) Bukod sa ilang bahagi ng ani o mga ala- 
gang hayop, kasama rin sa hinihinging buwis ang 
pagtatrabaho sa mga proyekto ng pamahalaan at 


EHIPTO, EHIPSIYO 


paglilingkod sa militar. Kasama sa parusa sa mga 
krimen ang pagputol sa ilong, pagpapatapon upang 
magtrabaho sa mga minahan, pamamalo, pagka- 
bilanggo, at kamatayan na kadalasa'y sa pama- 
magitan ng pagpugot ng ulo.--Gen 39:20; 40:1-3, 
16-22. 


Ang mga kaugalian sa pag-aasawa ay nagpahin- 
tulot sa poligamya at pag-aasawa ng magkapatid, at 
ang huling nabanggit ay ginawa pa sa ilang lugar sa 
Ehipto hanggang noong ikalawang siglo C.E. Napa- 
ngasawa ng ilang Paraon ang kanilang mga kapatid 
na babae, lumilitaw na dahil walang ibang mga ba- 
bae ang itinuturing na sagrado at maaaring sumi- 
ping sa gayong “diyos na buhay." Ipinagbawal ng 
Kautusang ibinigay sa Israel pagkaalis nila sa Ehip- 
to ang insestong pag-aasawa, anupat sinabi, “Ang 
gaya ng ginagawa sa lupain ng Ehipto .. . ay huwag 
ninyong gagawin, [ni] ang gaya ng ginagawa sa lu- 
pain ng Canaan.”--Lev 18:3, 6-16. 

Ang kaalaman ng sinaunang mga Ehipsiyo sa 
medisina ay madalas na inilalarawan bilang masu- 
long at kaayon ng siyensiya. Bagaman maliwanag 
na mayroon silang ilang kaalaman sa anatomiya at 
nakapagpasimula sila at nakapagtala ng ilang sim- 
pleng pamamaraan sa pag-opera, marami pa rin si- 
lang hindi alam. Kaya bagaman sinasabi ng isang 
Ehipsiyong tekstong papiro na ang puso ay konekta- 
do sa bawat bahagi ng katawan sa pamamagitan ng 
mga ugat, binabanggit din ng tekstong iyon na 


658 


Pagkalalaking 
estatuwa sa 
Abu Simbel, na 
nagpaparangal 
kay Ramses II 


ang mga ugat ay dina- 
daluyan, hindi ng dugo, 
kundi ng hangin, tubig, 
semilya, at uhog. Bukod 
sa mali ang pagkaunawa 
nila hinggil sa paggana 
ng buhay na katawan, 
ang kanilang mga teks- 
to sa medisina ay puno 
ng mahika at pamahi- 
in, anupat mga orasyon 
at mga bulong sa mahi- 
ka ang kalakhang baha- 
gi ng impormasyon sa 
mga iyon. Hindi lamang 
nakabubuting mga yer- 
ba at halaman ang inire- 
reseta ng mga iyon kun- 
di pati mga sangkap na 
gaya ng dugo ng daga, 
ihi, o dumi ng langaw, na kasama ng mga orasyon 
ay iniisip na “magpapalayas sa sumasanib na de- 
monyo mula sa katawan ng tao dahil sa matinding 
pandidiri.” (History of Mankind, nina J. Hawkes at 
Sir Leonard Woolley, 1963, Tomo I, p. 695) Ang ga- 
yong kakulangan ng kaalaman ay maaaring isang 
dahilan ng "nakatatakot na mga karamdaman ng 
Ehipto,” malamang na kabilang dito ang elephantia- 
sis, disintirya, bulutong, bubonic plague, ophthal- 
mia, at iba pang mga sakit, ang Israel ay maaaring 
makaiwas sa mga ito sa pamamagitan ng tapat na 
pagsunod. (Deu 7:15; ihambing ang Deu 28:27, 58- 
60; Am 4:10.) Ang pangkalusugang mga tuntunin 
na ibinigay sa mga Israelita pagkatapos ng Pag-alis 
ay may malaking kaibahan sa maraming kaugali- 
an na inilarawan sa mga tekstong Ehipsiyo.---Lev 
11:32-40, tingnan ang KARAMDAMAN AT PANGGAGA- 
MOT. 

Kabilang sa mga hanapbuhay ng mga Ehipsiyo 
ang paggawa ng mga kagamitang luwad, paghaha- 
bi, pagpaplatero, paggawa ng mga alahas at relihi- 
yosong anting-anting, at marami pang iba. (Isa 19: 
1, 9, 10) Noon pa mang kalagitnaan ng ikalawang 
milenyo B.C.E., ang Ehipto ay isa nang sentro ng 
paggawa ng salamin.---Ihambing ang Job 28:17. 

Ang transportasyon sa loob ng bansa ay nakasen- 
tro sa Ilog Nilo. Ang mga sasakyang naglalayag 
nang pasalungat sa agos ay itinutulak ng mas ma- 
lalakas na hangin mula sa H, samantalang ang mga 


659 


bangkang naglalakbay mula sa T ay tinatangay na- 
man ng agos. Bukod sa pangunahing daanang ito, 
mayroon ding mga kanal at ilang lansangan, halim- 
bawa ay ang daan patungo sa Canaan. 

Ang mga Ehipsiyo ay nakipagkalakalan sa iba 
pang mga bansang Aprikano sa pamamagitan ng 
mga pulutong na naglalakbay at mga barkong nag- 
lalayag sa Dagat na Pula, samantalang ang malala- 
king barkong Ehipsiyo naman ay naglulan ng mga 
kargamento at mga pasahero patungo sa maraming 
daungan ng silangang Dagat Mediteraneo. 

Ang damit ng mga Ehipsiyo ay simple. Ang mga 
lalaki noong sinaunang panahon ay nagsusuot la- 
mang ng isang uri ng epron na may mga pileges sa 
harapan, nang maglaon tanging ang mga ordinar- 
yong tao sa lipunan ang hindi nagsusuot ng pang- 
itaas. Ang mga babae ay nagsusuot ng mahahaba 
at hapit na bestida na may mga tirante, na kadala- 
san ay yari sa mainam na lino. Kaugalian nila ang 
lumakad nang nakatapak, na posibleng isang dahi- 
lan kung bakit laganap ang ilang sakit. 

Makikita sa mga ipinintang larawan sa Ehipto na 
ang buhok ng mga lalaki ay maikli o kaya'y ahit, at 
makinis ang kanilang ahit sa mukha. (Gen 41:14) 
Karaniwan sa mga babae ang paggamit ng mga 
kosmetik. 

Ang mga Ehipsiyo ay may iba't ibang uri ng ta- 
hanan mula sa simpleng kubo ng mga dukha hang- 
gang sa malalaking bahay ng mayayaman, na may 
mga hardin, mga taniman, at maliliit na lawa. Ya- 
mang si Potipar ay isang opisyal ni Paraon, mala- 
mang na ang kaniyang bahay ay malaki at magan- 
da. (Gen 39:1, 4-6) Mayroon silang iba't ibang uri ng 
muwebles mula sa simpleng bangko hanggang sa 
magagarbong silya at higaan. Ang mas malalaking 
bahay ay karaniwan nang may looban o bakuran sa 
pinakagitna. (Ihambing ang Exo 8:3, 13.) Ang pag- 
mamasa ng harina at pagluluto ay kadalasang gina- 
gawa sa looban. Ang pagkain ng karamihan sa mga 
Ehipsiyo ay malamang na tinapay na sebada, mga 
gulay, isda (na sagana at mura, Bil 11:5), at serbe- 
sa, na isang karaniwang inumin. Ang mga nakariri- 
wasa ay nakabibili ng iba't ibang uri ng karne.---Exo 
16:3. 

Ang mga Fhipsiyong lalaki na naglilingkod sa mi- 
litar ay gumamit ng karaniwang mga sandata no- 
ong panahong iyon: busog at palaso, sibat o lanse, 
pamalo na may matutulis na bakal, palakol, at sun- 
dang. Malaking bahagi ang ginampanan ng mga 
karong hinihila ng kabayo sa kanilang pakikipag- 
digma. Bagaman dati ay hindi sila gumagamit ng 
baluti sa katawan, nang maglaon ay gumamit din 
sila nito, gaya ng mga helmet, na kadalasan ay may 
palamuting pakpak. Kaya naman ang hula ni Jere- 
mias (46:2-4) ay nagbibigay ng tumpak na paglala- 


EHIPTO, EHIPSIYO 


rawan ng militar ng Ehipto noong ikapitong sig- 
lo B.C.E. Ang kalakhang bahagi ng hukbo ay waring 
binubuo ng mga kinalap mula sa bayan, at nang da- 
kong huli ay palagian na silang gumagamit ng mga 
hukbong mersenaryo mula sa ibang mga bansa. 
--Jer 46:7-9. 

Kasaysayan. Napakahirap malaman ang ka- 
saysayan ng Ehipto kung ibabatay sa mga sekular 
na impormasyon, lalo na kung tungkol sa mas nau- 
nang mga yugto.--Tingnan ang KRONOLOHIYA (Kro- 
nolohiya ng Ehipto). 

Ang pagdalaw ni Abraham. Pagkatapos ng 
Baha (2370-2369 B.C.E.) at ng pangangalat ng mga 
tao sa Babel, ang mga Hamita ay nanirahan sa 
Ehipto. Noong panahong si Abraham (Abram) ay 
mapilitang umalis sa Canaan at bumaba sa Ehipto 
(sa pagitan ng 1943 B.C.E. at 1932 B.C.E.) dahil sa 
taggutom, mayroon nang kahariang umiiral sa ila- 
lim ng isang Paraon (di-binanggit ang pangalan sa 
Bibliya).--Gen 12:4, 14, 15, 16:16. 

Lumilitaw na ang Ehipto ay tumatanggap ng mga 
taga-ibang bayan, at waring walang ipinakitang 
pagkapoot sa pagala-galang si Abraham, na nanini- 
rahan sa tolda. Gayunman, ang takot ni Abraham 
na mapaslang siya dahil sa kaniyang magandang 
asawa ay makatotohanan at nagpapakita ng maba- 
bang moralidad ng mga Ehipsiyo. (Gen 12:11-13) 
Ang mga salot na pinasapit kay Paraon dahil sa pag- 
dadala niya kay Sara sa kaniyang bahay ay epekti- 
bo anupat naging dahilan ng pagpapaalis kay Abra- 
ham mula sa bansa, nang umalis siya, dinala niya 
hindi lamang ang kaniyang asawa kundi pati ang 
kaniyang dumaming pag-aari. (Gen 12:15-20, 13: 
1, 2) Maaaring ang alilang babae ni Sara na si Hagar 
ay nakuha noong panahong manirahan si Abraham 
sa Ehipto. (Gen 16:1) Si Hagar ang naging ina ng 
anak ni Abraham na si Ismael (1932 B.C.E.), at nang 
lumaki na si Ismael, nag-asawa siya ng isang baba- 
ing mula sa Ehipto, ang tinubuang lupain ng kani- 
yang ina. (Gen 16:3, 4, 15, 16, 21:21) Kaya ang lahi 
ng mga Ismaelita ay pangunahin nang Ehipsiyo sa 
pasimula, at kung minsan ay nagkakampo rin sila 
malapit sa hanggahan ng Ehipto.---Gen 25:13-18. 

Dahil sa isa pang taggutom, ang Ehipto ay muling 
naging takbuhan ng mga taong naghahanap ng 
pagkain, ngunit noong panahong iyon (ilang pana- 
hon pagkaraan ng 1843 B.C.E., kung kailan nama- 
tay si Abraham), tinagubilinan ni Jehova si Isaac na 
huwag lumipat sa lupaing iyon.--Gen 26:1, 2. 

Si Jose sa Ehipto. Halos dalawang siglo pag- 
karaan ng pakikipamayan ni Abraham sa Ehipto, 
ang kabataang anak ni Jacob na si Jose ay ipinagbi- 
li sa isang pulutong ng mga Midianita-Ismaelita 
at pagkatapos ay muling ipinagbili sa Ehipto sa 
isang opisyal ng korte ni Paraon (1750 B.C.E.). (Gen 


EHIPTO, EHIPSIYO 


37:25-28, 36) Gaya ng ipinaliwanag ni Jose sa kani- 
yang mga kapatid nang dakong huli, ipinahintulot 
ito ng Diyos upang maingatan ang buhay ng pamil- 
ya ni Jacob sa isang panahon ng matinding tag- 
gutom. (Gen 45:5-8) Ang ulat ng mahahalagang 
pangyayari sa buhay ni Jose ay naghaharap ng 
isang napakatumpak na larawan ng Ehipto. (Ting- 
nan ang Jose Blg. 1.) Ang mga titulo ng mga opis- 
yal, mga kaugalian, damit, paggamit ng mahika, at 
marami pang ibang mga detalyeng inilalarawan ay 
mapatutunayan ng mga impormasyon mula sa mga 
bantayog, mga larawan, at mga akda sa Ehipto. Ha- 
limbawa, ang pagtatalaga kay Jose bilang kinata- 
wan ng hari ng Ehipto (Gen 41:42) ay kaayon ng 
pamamaraang ipinakikita sa mga inskripsiyon at 
miyural sa Ehipto.---Gen kab 45-47. 

Ang pagtanggi ng mga Ehipsiyo na kumaing ka- 
salo ng mga Hebreo, gaya noong maglaan si Jose ng 
tanghalian para sa kaniyang mga kapatid, ay maa- 
aring dahil sa kanilang pagtatangi laban sa relihiyon 
o lahi ng iba, o maaaring may kaugnayan ito sa pag- 
karimarim nila sa mga pastol. (Gen 43:31, 32, 46:31- 
34) Ang huling nabanggit na damdamin ay po- 
sibleng dahil lamang sa pagtatangi laban sa mga 
maralita sa Ehipto, kasama na rito ang mga pastol, 
o maaaring dahil limitado ang lupaing magagamit 
sa pagsasaka, kinaiinisan nila ang mga naghahanap 
ng pastulan para sa mga kawan. 

“Yugto ng mga Hyksos.” Ipinapalagay ng 
maraming komentarista na ang pagpasok ni Jose sa 
Ehipto, gayundin ng kaniyang ama at pamilya, ay 
naganap sa tinatawag ng karamihan na Yugto ng 
mga Hyksos. Gayunman, gaya ng komento ni Mer- 
rill Unger (Archaeology and the Old Testament, 
1964, p. 134): “Nakalulungkot na napakalabo [ng 
yugtong ito] may kaugnayan sa Ehipto, at talagang 
hindi gaanong nauunawaan ang pananakop ng mga 
Hyksos.” 

Ipinapalagay ng ilang iskolar na ang mga Hyksos 
ay umiral noong “Ikalabintatlo hanggang Ikalabim- 
pitong Dinastiya” at namahala nang 200 taon; inaa- 
kala naman ng iba na namahala sila noong “Ikala- 
binlima at Ikalabing-anim na Dinastiya” sa loob ng 
isang siglo at kalahati o isang siglo lamang. Sinasa- 
bi ng ilan na ang pangalang Hyksos ay nanganga- 
hulugang “Mga Haring Pastol,” ngunit ayon naman 
sa iba ay “Mga Tagapamahala ng mga Bansang Ban- 
yaga.” Ang mga palagay tungkol sa kanilang lahi 
o nasyonalidad ay lalo nang nagkakaiba-iba, anupat 
may nagsasabi na sila'y mga Indo-Europeo mula 
sa Caucasus o sa Gitnang Asia, mga Hiteo, mga 
tagapamahalang Siryano-Palestino (mga Canaanita 
o mga Amorita), o mga tribong Arabe. 

Inilalarawan ng ilang arkeologo ang “pananakop 
ng mga Hyksos” sa Ehipto bilang ang pagdagsa ng 


660 


mga pulutong na taga-hilaga sa Palestina at Ehipto 
sakay ng mabibilis na karo, samantalang tinutukoy 
naman ito ng iba bilang ang di-namamalayang pa- 
nanakop ng mga taong nandarayuhan o pagala-gala 
na nanupil sa bansa nang unti-unti o nagpuno sa 
umiiral na pamahalaan sa pamamagitan ng isang 
mabilis na kudeta. Sa aklat na The World of the Past 
(Bahagi V, 1963, p. 444), ang arkeologong si Jac- 
quetta Hawkes ay nagsabi: “Hindi na ipinapalagay 
na ang mga tagapamahalang Hyksos .. . ay kuma- 
katawan sa pagsalakay ng isang nanlulupig na pu- 
lutong ng mga taga-Asia. Ang pangalang ito ay 
waring nangangahulugang Mga Tagapamahala ng 
Matataas na Lupain, at sila ay pagala-galang mga 
pangkat ng mga Semita na matagal nang pumaroon 
sa Ehipto para sa pakikipagkalakalan at iba pang ma- 
payapang layunin.” Bagaman maaaring ito ang ka- 
salukuyang pangmalas ng karamihan, hindi pa rin 
maipaliwanag kung paano masasakop ng gayong 
“pagala-galang mga pangkat” ang lupain ng Ehipto, 
lalo na yamang itinuturing na ang bansa ay naging 
napakamakapangyarihan noong “Ikalabindalawang 
Dinastiya,” bago ang Yugto ng mga Hyksos. 

Gaya ng sinabi ng The Encyclopedia Americana 
(1956, Tomo 14, p. 595): “Ang tanging detalyadong 
ulat tungkol sa kanila [mga Hyksos] ng sinumang si- 
naunang manunulat ay ang isang di-mapananali- 
gang bahagi ng isang nawalang akda ni Mane- 
tho, na sinipi ni Josephus sa kaniyang tugon kay 
Apion.” Ang mga pananalita na ipinatungkol ni Jo- 
sephus kay Manetho ang pinagmulan ng pangalang 
Hyksos. Kapansin-pansin na binanggit ni Josephus, 
na nag-angking sumipi kay Manetho nang salita- 
por-salita, na tuwirang iniuugnay ng ulat ni Mane- 
tho ang mga Hyksos sa mga Israelita. Waring tina- 
tanggap ni Josephus ang pag-uugnay na ito ngunit 
tutol na tutol siya sa maraming detalye ng ulat. Wa- 
ring mas gusto niya na isalin ang Hyksos bilang 
“mga pastol na bihag” sa halip na “mga pastol na 
hari.” Ayon kay Josephus, sinasabi ni Manetho na 
nilupig ng mga Hyksos ang Ehipto nang walang 
pagbabaka, anupat winasak ang mga lunsod at “ang 
mga templo ng mga diyos,” pumatay ng marami at 
gumawa ng malaking kaguluhan. Binabanggit na 
namayan sila sa rehiyon ng Delta. Nang dakong 
huli, sinasabing ang mga Ehipsiyo ay naghimag- 
sik, nakipaglaban sila sa isang matagal at kahila- 
hilakbot na digmaan sa pamamagitan ng 480,000 
lalaki, kinubkob nila ang mga Hyksos sa panguna- 
hing lunsod ng mga ito, ang Avaris, at pagkatapos 
ay kataka-takang nakipagkasundo sila na pahintulu- 
tan ang mga ito na umalis sa bansa nang mapaya- 
pa kasama ang mga pamilya at mga pag-aari ng 
mga ito, at sa gayon ay pumaroon ang mga ito sa 
Judea at itinayo ang Jerusalem.--Against Apion, 
I, 73-105 (14-16): 223-232 (25, 26). 


661 


Sa mga akdang kapanahon nito, ang mga panga- 
lan ng mga tagapamahalang ito ay kasunod ng 
mga titulong gaya ng “Mabuting Diyos,” “Anak ni 
Re',” o Hik-khoswet, “Tagapamahala ng mga Lupa- 
ing Banyaga.” Ang terminong “Hyksos” ay maliwa- 
nag na hinalaw sa huling nabanggit na titulo. Sa 
mga dokumentong Ehipsiyo na isinulat mismong 
pagkatapos ng kanilang pamamahala, tinatawag si- 
lang mga taga-Asia. May kaugnayan sa yugtong ito 
sa kasaysayan ng Ehipto, si C. E. DeVries ay nagsa- 
bi: “Sa pagtatangkang itugma ang sekular na kasay- 
sayan sa biblikal na datos, sinisikap ng ilang iskolar 
na pag-ugnayin ang pagpapalayas sa mga Hyksos 
mula sa Ehipto at ang Pag-alis ng mga Israelita, 
ngunit hindi posible ang pag-uugnay na ito batay sa 
kronolohiya, at dahil sa iba pa ring mga salik ay ma- 
buway ang palagay na ito. .. . Hindi matiyak ang pi- 
nagmulan ng mga Hyksos, sila ay nanggaling sa 
isang lugar sa Asia at ang karamihan sa kanila ay 
may pangalang Semitiko.”--- The International Stan- 
dard Bible Encyclopedia, inedit ni G. Bromiley, 1982, 
Tomo 2, p. 787. 

Yamang ang pagbibigay kay Jose ng mataas na 
katungkulan at ang mga pakinabang na idinulot nito 
sa Israel ay dahil sa tulong ng Diyos, hindi na kaila- 
ngang iugnay pa ito sa palakaibigang “Mga Ha- 
ring Pastol.” (Gen 45:7-9) Ngunit posible na ang ulat 
ni Manetho, na sa katunayan ay siyang pinagmulan 
ng ideya tungkol sa “Hyksos,” ay isa lamang pinili- 
pit na kuwento na nabuo dahil sa unang mga pagsi- 
sikap ng mga Ehipsiyo na ipaliwanag kung ano ang 
nangyari sa kanilang lupain noong panahong maki- 
pamayan ang mga Israelita sa Ehipto. Ang napaka- 
laking epekto sa bansa ng pagluklok ni Jose sa po- 
sisyon bilang pansamantalang tagapamahala (Gen 
41:39-46: 45:26), ang malaking pagbabago na idinu- 
lot ng kaniyang pangangasiwa, anupat ipinagbili ng 
mga Ehipsiyo ang kanilang lupain at maging ang 
kanilang sarili kay Paraon (Gen 47:13-20), ang 20- 
porsiyentong buwis na ibinayad nila mula sa kani- 
lang ani nang maglaon (Gen 47:21-26): ang 215 taon 
ng paninirahan ng mga Israelita sa Gosen, anupat 
ayon nga kay Paraon ay nahigitan ng mga ito ang 
bilang at lakas ng populasyong Ehipsiyo (Exo 1:7- 
10, 12, 20); ang Sampung Salot at ang pinsalang idi- 
nulot ng mga ito hindi lamang sa ekonomiya ng 
Ehipto kundi lalo na sa mga relihiyosong paniniwa- 
la nila at sa reputasyon ng kanilang mga saserdote 
(Exo 10:7: 11:1-3, 12:12, 13), ang Pag-alis ng Israel 
pagkamatay ng lahat ng panganay ng Ehipto at ang 
pagkapuksa ng pinakamagagaling na kawal sa huk- 
bong militar ng Ehipto sa Dagat na Pula (Exo 12:2- 
38, 14:1-28)--ang lahat ng ito ay tiyak na kaila- 
ngang ipaliwanag ng mga opisyal na Ehipsiyo. 

Dapat tandaan na ang pagtatala ng kasaysayan 
sa Ehipto, gaya ng sa maraming lupain sa Git- 


EHIPTO, EHIPSIYO 


nang Silangan, ay laging pinangangasiwaan ng mga 
saserdote, na siyang nagsasanay sa mga eskriba. 
Kataka-taka naman kung hindi sila mag-iimbento 
ng paliwanag kung bakit nabigo ang mga diyos 
ng Ehipto na hadlangan ang kapahamakang pi- 
nasapit ng Diyos na Jehova sa Ehipto at sa ta- 
ong-bayan nito. Maraming ulat sa kasaysayan, ma- 
ging sa makabagong kasaysayan, ang naglalahad 
ng mga pangyayaring labis na pinilipit anupat ang 
mga siniil ang pinalitaw na mga maniniil, at ang 
mga inosenteng biktima ang pinalitaw na mapanga- 
nib at malupit na mga mang-uusig. Ang ulat ni 
Manetho (mahigit na isang libong taon pagkatapos 
ng Pag-alis), kung nailahad ni Josephus nang may 
kawastuan, ay posibleng ang pilipit na mga kuwen- 
tong ipinasa-pasa ng sumunod na mga salinlahi 
ng mga Ehipsiyo upang ipaliwanag ang panguna- 
hing mga elemento ng tunay na ulat, na mababasa 
sa Bibliya, may kinalaman sa Israel noong sila'y 
nasa Ehipto.--Tingnan ang PAG-ALIS (Autentisidad 
ng Ulat ng Pag-alis). 

Ang pagkaalipin ng Israel. Yamang hindi bi- 
nabanggit sa Bibliya ang pangalan ng Paraon na 
nagpasimula ng paniniil sa mga Israelita (Exo 1:8- 
22) ni ng Paraon na nilapitan nina Moises at Aaron 
na siyang naghahari noong panahon ng Pag-alis 
(Exo 2:23, 5:1), at yamang ang rekord ng mga 
pangyayaring ito ay maaaring sinira o sinadyang 
alisin sa mga rekord ng Ehipto, hindi posibleng iug- 
nay ang mga pangyayaring ito sa alinmang espe- 
sipikong dinastiya ni sa paghahari ng sinumang 
partikular na Paraon sa sekular na kasaysayan. Si- 
nasabi ng marami na si Ramses (Rameses) II (ng 
"Ikalabinsiyam na Dinastiya”) ang Paraon noong pa- 
nahon ng paniniil sa Israel dahil binanggit na itina- 
yo ng mga trabahador na Israelita ang mga lunsod 
ng Pitom at Raamses. (Exo 1:11) Pinaniniwalaang 
itinayo ang mga lunsod na ito noong panahon ng 
paghahari ni Ramses II. Sa Archaeology and the Old 
Testament (p. 149), si Merrill Unger ay nagkomen- 
to: “Ngunit sa liwanag ng kilalang ugali ni Raam- 
ses II na kunin ang kapurihan para sa mga naisaga- 
wa ng mga hinalinhan niya, tiyak na ang mga lugar 
na ito ay kaniya lamang itinayong muli o pinalaki.” 
Sa katunayan, ang pangalang “Rameses" ay waring 
tumutukoy na sa isang buong distrito noong pana- 
hon ni Jose.---Gen 47:11. 

Dahil sa pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan 
ni Moises, ang bansang Israel ay napalaya mula 
sa “bahay ng mga alipin” at “hurnong bakal,” na 
siyang patuloy na itinawag sa Ehipto ng mga 
manunulat ng Bibliya. (Exo 13:3, Deu 4:20, Jer 
11:4: Mik 6:4) Pagkalipas ng 40 taon ay sinimulan 
ng Israel ang pananakop sa Canaan. Nagkaroon 
ng pagsisikap na iugnay ang pangyayaring ito sa 


EHIPTO, EHIPSIYO 


Bibliya sa situwasyon na inilalarawan sa tinata- 
wag na Amarna Tablets, na natagpuan sa Tell el- 
Amarna sa Nilo, mga 270 km (170 mi) sa T ng Cai- 
ro. Ang 379 na tapyas ay mga liham ng iba't ibang 
tagapamahalang Canaanita at Siryano (kabilang na 
ang mga tagapamahala sa Hebron, Jerusalem, at 
Lakis), na ang marami ay naghaharap ng mga rek- 
lamo sa namamahalang Paraon (kadalasan ay si 
Akhenaton) tungkol sa mga pananalakay at panda- 
rambong ng mga “Habiru” (@piru). Bagaman sinisi- 
kap ng ilang iskolar na iugnay ang mga “Habiru" sa 
mga Hebreo, o sa mga Israelita, hindi ito sinusupor- 
tahan ng mga nilalaman ng mga liham. Ipinakikita 
ng mga ito na nanlulusob lamang ang mga Habiru, 
na kung minsan ay kaalyado ng ilang tagapamaha- 
lang Canaanita kapag nag-aalitan ang mga lunsod 
at mga pook. Kabilang sa mga bayan na niligalig ng 
mga Habiru ang Byblos sa hilagang Lebanon, ma- 
layung-malayo sa mga lugar na sinalakay ng mga 
Israelita. Gayundin, ang iniuulat ng mga ito ay 
ibang-iba sa malalaking pagbabaka at mga tagum- 
pay ng Israel sa kanilang pananakop sa Canaan 
pagkatapos ng Pag-alis.--Tingnan ang HEBREO, I 
(Ang mga “Habiru"). 

Ang pakikipamayan ng Israel sa Ehipto ay hindi 
malilimutan ng mga Israelita, at ang makahimalang 
pagpapalaya sa kanila mula sa lupaing iyon ay pa- 
laging ipinaaalaala sa kanila bilang namumukod- 
tanging patotoo ng pagka-Diyos ni Jehova. (Exo 
19:4: Lev 22:32, 33, Deu 4:32-36, 2Ha 17:36, Heb 
11:23-29) Kaya naman may pananalitang, “Ako ay 
si Jehova na iyong Diyos mula sa lupain ng Ehipto.” 
(Os 13:4: ihambing ang Lev 11:45.) Hindi ito nahigi- 
tan ng anumang kalagayan o pangyayari hanggang 
noong palayain sila mula sa Babilonya, na nagbigay 
sa kanila ng karagdagang patotoo ng kapangyarihan 
ni Jehova na magligtas. (Jer 16:14, 15) Ang kanilang 
karanasan sa Ehipto ay isinulat sa Kautusan na ibi- 
nigay sa kanila (Exo 20:2, 3, Deu 5:12-15): iyon ang 
naging saligan para sa kapistahan ng Paskuwa (Exo 
12:1-27: Deu 16:1-3): nagsilbing paalaala iyon sa ka- 
nilang mga pakikitungo sa mga naninirahang dayu- 
han (Exo 22:21; Lev 19:33, 34) at sa mga taong duk- 
ha na ipinagbili ang kanilang sarili sa pagkaalipin 
(Lev 25:39-43, 55: Deu 15:12-15): naglaan iyon ng 
legal na saligan para sa pagpili at pagpapabanal sa 
tribo ni Levi para sa paglilingkod sa santuwaryo (Bil 
3:11-13). Dahil sa paninirahan ng Israel sa Ehipto 
bilang dayuhan, ang mga Ehipsiyo na nakaaabot sa 
partikular na mga kahilingan ay maaaring tangga- 
pin sa kongregasyon ng Israel. (Deu 23:7, 8) Ang 
mga kaharian ng Canaan at ang mga tao ng kalapit 
na mga lupain ay nasindak at natakot dahil sa mga 
ulat na narinig nila hinggil sa kapangyarihan ng 
Diyos na itinanghal laban sa Ehipto, anupat ito'y 
nagpadali sa pananakop ng Israel (Exo 18:1, 10, 11, 


662 


Deu 7:17-20, Jos 2:10, 11: 9:9) at naaalaala mara- 
ming siglo pagkatapos nito. (1Sa 4:7, 8) Sa buong 
kasaysayan ng Israel, inaawit nila sa kanilang mga 
awit ang tungkol sa mga pangyayaring ito.--Aw 
78:43-51: Aw 105 at 106; 136: 10-15. 

Pagkatapos na masakop ng Israel ang Ca- 
naan. Noon lamang paghahari ni Paraon Mernep- 
tah, na anak ni Ramses II (noong huling bahagi ng 
"Ikalabinsiyam na Dinastiya"), tuwirang binanggit 
ang Israel sa mga rekord ng Ehipto, sa katunayan, 
ito ang tanging tuwirang pagbanggit sa kanila bi- 
lang isang bayan sa sinaunang mga rekord ng Ehip- 
to. Sa stela ni Merneptah, ipinaghambog niya na 
natalo niya ang maraming lunsod ng Canaan at 
pagkatapos ay sinabi niya: “Ang Israel ay gumuho 
na, ang kaniyang binhi ay wala na.” Bagaman ma- 
liwanag na isa lamang itong paghahambog, waring 
ito'y katibayan na naninirahan na noon sa Canaan 
ang Israel. 

Walang ulat na nakipag-ugnayan ang Israel sa 
Ehipto noong kapanahunan ng mga Hukom o noong 
panahon ng mga paghahari nina Saul at David, ma- 
liban sa nabanggit na labanan sa pagitan ng isa sa 
mga mandirigma ni David at ng isang Ehipsiyo “na 
may pambihirang laki.” (2Sa 23:21) Noong paghaha- 
ri ni Solomon (1037-998 B.C.E.), bumuti ang kaug- 
nayan ng dalawang bansa anupat nakipag-alyansa 
si Solomon kay Paraon ukol sa pag-aasawa at kinu- 
ha niya ang anak na babae nito bilang asawa. (1Ha 
3:1) Hindi sinabi kung kailan binihag ng di-ipinaki- 
lalang Paraon na ito ang Gezer, na ibinigay naman 
niya sa kaniyang anak na babae bilang pamamaa- 
lam na regalo sa kasal, o dote. (1Ha 9:16) Nakipag- 
kalakalan din si Solomon sa Ehipto, anupat bumili 
ng mga kabayo at mga karong gawa sa Ehipto. 
--2Cr 1:16, 17. 

Gayunman, ang Ehipto ay naging kanlungan para 
sa ilang kaaway ng mga hari ng Jerusalem. Si Ha- 
dad na Edomita ay tumakas patungong Ehipto ma- 
tapos wasakin ni David ang Edom. Bagaman isang 
Semita, si Hadad ay pinarangalan ni Paraon sa pa- 
mamagitan ng pagbibigay sa kaniya ng tahanan, 
pagkain, at lupain, nakapag-asawa siya ng isang ba- 
baing maharlika, at ang kaniyang supling, si Genu- 
bat, ay itinuring na anak ni Paraon. (1Ha 11:14-22) 
Nang maglaon, si Jeroboam, na naging hari ng hila- 
gang kaharian ng Israel pagkamatay ni Solomon, ay 
nanganlong din sa Ehipto noong naghahari si Sisak. 
—1Ha 11:40. 

Si Sisak (kilala bilang si Sheshonk I batay sa mga 
rekord ng Ehipto) ay nagtatag ng isang Libyanong 
dinastiya ng mga Paraon (ang “Ikadalawampu't Da- 
lawang Dinastiya”), na ang kabisera ay nasa Bubas- 
tis sa silangang rehiyon ng Delta. Noong ikalimang 
taon ng paghahari ng anak ni Solomon na si Reho- 


663 


boam (993 B.C.E.), sinalakay ni Sisak ang Juda ka- 
sama ang isang malakas na hukbo ng mga karo, 
mga mangangabayo, at mga kawal na naglalakad 
kabilang ang mga Libyano at mga Etiope, binihag 
niya ang maraming lunsod at muntik pa ngang sa- 
lakayin ang Jerusalem. Dahil sa awa ni Jehova, hin- 
di winasak ang Jerusalem, ngunit ang malaking ka- 
yamanan nito ay ibinigay kay Sisak. (1Ha 14:25, 26, 
2Cr 12:2-9) Inilalarawan ng isang relyebe sa isang 
pader ng templo sa Karnak ang kampanya ni Sisak 
at nakatala roon ang maraming lunsod sa Israel at 
Juda na nabihag niya. 

Si Zera na Etiope, na nanguna sa isang milyong 
kawal na Etiope at Libyano laban kay Haring Asa ng 
Juda (967 B.C.E.), ay malamang na nagsimulang 
magmartsa mula sa Ehipto. Ang kaniyang mga 
hukbo, na nagtipon sa libis ng Zepata sa TK ng Je- 
rusalem, ay lubusang natalo.--2Cr 14:9-13, 16:8. 

Hindi sinalakay ng Ehipto ang Juda at Isra- 
el sa loob ng dalawa pang siglo. Waring nagka- 
roon ng maraming kaligaligan sa Ehipto mismo 
noong panahong iyon, at may ilang dinastiya na 
magkakasabay na namamahala. Samantala, buma- 
ngon ang Asirya bilang ang nangingibabaw na ka- 
pangyarihang pandaigdig. Si Hosea, ang huling hari 
ng sampung-tribong kaharian ng Israel (mga 758- 
740 B.C.E.), ay naging isang basalyo ng Asirya ngu- 
nit tinangka niyang baliin ang pamatok ng Asirya 
sa pamamagitan ng pakikipagsabuwatan kay Ha- 
ring So ng Ehipto. Nabigo siya, at di-nagtagal ay bu- 
magsak sa kamay ng Asirya ang hilagang kaharian 
ng Israel.---2Ha 17:4. 

Ang Ehipto ay waring napasailalim sa pamumu- 
no ng mga Nubiano-Etiope nang panahong iyon, 
anupat ang “Ikadalawampu't Limang Dinastiya” ay 
itinuturing na Etiope. Ang maingay na opisyal ng 
Asiryanong si Haring Senakerib, si Rabsases, ay 
nagsabi sa mga tao ng lunsod ng Jerusalem na 
ang pagtitiwala sa Ehipto para sa tulong ay pagti- 
tiwala sa lamog na tambo. (2Ha 18:19-21, 24) 
Si Haring Tirhaka ng Etiopia, na humayo patu- 
ngong Canaan noong panahong iyon (732 B.C.E.) at 
pansamantalang naglihis sa pansin ng hukbong 
Asiryano, ay ipinapalagay na ang tagapamahalang 
Etiope ng Ehipto, si Paraon Taharqa. (2Ha 19:8-10) 
Waring sinusuportahan ito ng mas naunang hula ni 
Isaias (Isa 7:18, 19) na “sisipulan ni Jehova ang mga 
langaw na nasa dulo ng mga kanal ng Nilo ng Ehip- 
to at ang mga bubuyog na nasa lupain ng Asirya,” 
sa gayon ay magsasagupaan ang dalawang ka- 
pangyarihang ito sa lupain ng Juda at ang lupa- 
in ay gigipitin ng dalawang kapangyarihang iyon. 
Gaya nga ng sinabi ni Franz Delitzsch: “Ang mga 
sagisag ay katugma rin ng katangian ng dalawang 
bansa: ang langaw ay sa [malating] Ehipto na may 


EHIPTO, EHIPSIYO 


mga kulupon ng mga kulisap. . . at ang bubu- 
yog ay sa mas bulubundukin at magubat na Asir- 
ya.”--Commentary on the Old Testament, 1973, 
Tomo VII, Isaiah, p. 223. 

Lumilitaw na inihula ni Isaias ang magulong kala- 
gayan sa Ehipto noong huling bahagi ng ikawalong 
siglo at maagang bahagi ng ikapitong siglo B.C.E. sa 
kaniyang kapahayagan laban sa Ehipto. (Isa 19) Bu- 
manggit siya ng digmaang sibil at pagkakawatak- 
watak, anupat may labanan sa Ehipto ng “lunsod la- 
ban sa lunsod, kaharian laban sa kaharian.” (Isa 19: 
2, 13, 14) May katibayan ang makabagong mga is- 
toryador na may mga dinastiyang magkakasabay 
na namahala sa iba't ibang bahagi ng bansa noong 
panahong iyon. Ang ipinagmamalaking “karunu- 
ngan” ng Ehipto pati na ang kaniyang 'walang- 
silbing mga diyos at mga engkantador' ay hindi 
nakapagsanggalang sa kaniya upang hindi siya ma- 
ibigay sa “kamay ng isang mahigpit na panginoon.” 
-Isa 19:3, 4. 

Ang pagsalakay ng Asirya. Sinalakay ang 
Ehipto ng Asiryanong si Haring Esar-hadon (ka- 
panahon ng Judeanong si Haring Manases [716- 
662 B.C.E.]), nilupig niya ang Memfis sa Mababang 
Ehipto, at ipinatapon niya ang marami. Maliwanag 
na si Taharqa (Tirhaka) pa rin ang Paraon noong 
panahong iyon. 

Nilusob din ni Ashurbanipal ang Ehipto at sinam- 
saman niya ang lunsod ng Thebes (No-amon sa Bib- 
liya) sa Mataas na Ehipto, na kinaroroonan ng pina- 
kamalalaking kayamanan ng templo sa Ehipto. Muli, 
ipinakikita ng Bibliya na may kasangkot dito na mga 
Etiope, mga Libyano, at iba pang mga Aprikano. 
-Na 3:8-10. 

Nang maglaon, inalis ng mga Asiryano ang kani- 
lang mga garison sa Ehipto, at medyo nabawi ng 
bansa ang kasaganaan at kapangyarihan nito. Nang 
bumagsak ang Asirya sa kamay ng mga Medo at 
mga Babilonyo, ang Ehipto ay nakapag-ipon na ng 
sapat na lakas (kasama ang suporta ng mga huk- 
bong mersenaryo) upang makatulong sa hari ng 
Asirya. Pinangunahan ni Paraon Necoh (Il) ang mga 
hukbong Ehipsiyo ngunit, noong papunta sila roon, 
sinalubong siya sa Megido ng hukbong Judeano ni 
Haring Josias at pinilit na makipagbaka nang laban 
sa kaniyang kagustuhan, natalo niya ang Juda at ito 
ang naging dahilan ng pagkamatay ni Josias. (2Ha 
23:29: 2Cr 35:20-24) Pagkaraan ng tatlong buwan 
(noong 628 B.C.E.), inalis ni Necoh ang anak at ka- 
halili ni Josias na si Jehoahaz mula sa trono ng Juda, 
dinala itong bihag sa Ehipto, at inihalili rito ang ka- 
patid nitong si Eliakim (binago ang pangalan at 
ginawang Jehoiakim). (2Ha 23:31-35, 2Cr 36:1-4, 
ihambing ang Eze 19:1-4.) Ang Juda ay napasaila- 
lim ng Ehipto, anupat ang unang bayad na siningil 


EHIPTO, EHIPSIYO 


dito ay katumbas ng halos 51,046,000. Noong pana- 
hong iyon tumakas ang propetang si Urias patu- 
ngong Ehipto ngunit humantong iyon sa kaniyang 
kamatayan.---Jer 26:21-23. 

Pagkatalo sa kamay ni Nabucodonosor. Ngu- 
nit ang pagsisikap ng Ehipto na muling makontrol 
ang Sirya at Palestina ay hindi nagtagumpay, ya- 
mang talagang paiinumin ang Ehipto mula sa ma- 
pait na kopa ng pagkatalo, ayon sa inihula ni Jehova 
sa pamamagitan ni Jeremias (25:17-19). Nagsimu- 
lang bumagsak ang Ehipto nang lubusan itong ma- 
talo ng mga Babilonyo sa Carkemis sa Ilog Eufrates 
sa ilalim ni Nabucodonosor bilang tagapagmanang 
prinsipe noong 625 B.C.E., isang pangyayaring ini- 
larawan sa Jeremias 46:2-10 at maging sa isang 
kronikang Babilonyo. 

Pagkatapos ay sinakop ni Nabucodonosor, na hari 
na noon ng Babilonya, ang Sirya at Palestina, at ang 
Juda ay naging isang basalyong estado ng Babilon- 
ya. (2Ha 24:1) Ang Ehipto ay gumawa ng isang hu- 
ling pagsisikap na manatiling isang kapangyarihan 
sa Asia. Isang hukbong militar ni Paraon (hindi bi- 
nanggit sa Bibliya ang pangalan) ang lumabas mula 
sa Ehipto bilang sagot sa hiniling ni Haring Zedekias 
na suportang pangmilitar para sa paghihimagsik 
niya laban sa Babilonya noong 609-607 B.C.E. Ya- 
mang pansamantala lamang na napatigil nito ang 
pangungubkob ng Babilonya, ang mga hukbo ng 
Ehipto ay napilitang umurong, at naiwan ang Jeru- 
salem upang wasakin ng kaaway.---Jer 37:5-7, Eze 
17:15-18. 

Sa kabila ng puspusang pagbababala ni Jeremias 
(Jer 42:7-22), ang nalabi ng populasyon ng Juda ay 
tumakas patungong Ehipto upang doon mangan- 
long, anupat maliwanag na nakisama sila sa mga 
Judiong naroon na sa lupaing iyon. (Jer 24:1, 8-10) 
Ang mga lugar na espesipikong binanggit na tina- 
hanan nila ay Tapanhes, lumilitaw na isang tanggu- 
lang lunsod sa rehiyon ng Delta (Jer 43:7-9), Mig- 
dol, at Nop, na itinuturing ding Memfis, isang dating 
kabisera sa Mababang Ehipto (Jer 44:1: Eze 30:13). 
Kaya naman ang “wika ng Canaan" (maliwanag na 
Hebreo) ay sinasalita na noon sa Ehipto ng mga 
nagsilikas na ito. (Isa 19:18) May-kamangmangan 
nilang inulit sa Ehipto ang mismong idolatrosong 
mga gawain na nagpasapit ng kahatulan ni Jehova 
laban sa Juda. (Jer 44:2-25) Ngunit natupad sa nag- 
silikas na mga Israelita ang mga hula ni Jehova 
nang salakayin ni Nabucodonosor ang Ehipto at lu- 
pigin ang lupain.---Jer 43:8-13, 46:13-26. 

Isang tekstong Babilonyo, na mula pa noong ika- 
37 taon (588 B.C.E.) ni Nabucodonosor, ang buma- 
banggit sa isang kampanya laban sa Ehipto. Hindi 
matiyak kung tumutukoy ito sa unang pananakop 
ng Babilonya o sa isa lamang sumunod na aksiyong 


664 


militar. Gayunpaman, tinanggap ni Nabucodonosor 
ang kayamanan ng Ehipto bilang kabayaran sa ka- 
niyang paglilingkod militar noong ilapat niya ang 
kahatulan ni Jehova laban sa Tiro, na sumalansang 
sa bayan ng Diyos.---Eze 29:18-20, 30: 10-12. 

Inihula sa Ezekiel 29:1-16 ang pagkatiwangwang 
ng Ehipto na tatagal nang 40 taon. Maaaring naga- 
nap ito matapos lupigin ni Nabucodonosor ang Ehip- 
to. Bagaman binabanggit ng ilang komentaryo na 
ang paghahari ni Amasis (Ahmose) II, kahalili ni 
Hopra, ay naging napakasagana sa loob ng mahigit 
40 taon, ito'y pangunahin nang batay sa testimon- 
yo ni Herodotus, na dumalaw sa Ehipto pagkaraan 
ng mahigit pa sa isang daang taon. Ngunit gaya 
nga ng sinabi sa Encyclopædia Britannica (1959, 
Tomo 8, p. 62) tungkol sa kasaysayang isinulat ni 
Herodotus hinggil sa yugtong ito (ang “Yugtong Sa- 
itico”): “Ang kaniyang salaysay ay hindi lubusang 
mapananaligan kung susuriin batay sa kakaunting 
katibayan mula sa lugar na iyon.” Ang Bible Com- 
mentary ni F. C. Cook, matapos itawag-pansin na 
hindi man lamang binanggit ni Herodotus ang pag- 
salakay ni Nabucodonosor sa Ehipto, ay nagsabi: 
“Maraming nakaaalam na si Herodotus, bagaman 
tapat niyang iniulat ang lahat ng kaniyang narinig 
at nakita sa Ehipto, ay kumuha ng kaniyang impor- 
masyon hinggil sa nakalipas na kasaysayan sa mga 
saserdoteng Ehipsiyo, na ang mga salaysay ay bas- 
ta na lamang niya tinanggap. .. . Ang buong ku- 
wento [ni Herodotus] tungkol kina Apries [Hopra] at 
Amasis ay hinaluan ng napakaraming impormas- 
yon na nagkakasalungatan at maalamat anupat mas 
mabuti na huwag natin itong tanggapin agad bilang 
tunay na kasaysayan. Hindi naman talaga kataka- 
taka na sisikapin ng mga saserdote na pagtakpan 
ang kasiraang-puri ng bansa nang mapasailalim ito 
sa pamatok ng mga banyaga.” (Nota B., p. 132) Da- 
hil dito, bagaman ang sekular na kasaysayan ay wa- 
lang inilalaang malinaw na katibayan na natupad 
ang hulang iyon, makapagtitiwala tayo na tumpak 
ang ulat ng Bibliya. 

Sa ilalim ng pamumuno ng Persia. Nang mag- 
laon ay sinuportahan ng Ehipto ang Babilonya laban 
sa bumabangong kapangyarihan ng Medo-Persia. 
Ngunit pagsapit ng 525 B.C.E., ang lupain ay nasu- 
pil na ni Cambyses II, anak ni Cirong Dakila, at sa 
gayon ay napasailalim ng pamamahala ng imperyo 
ng Persia. (Isa 43:3) Bagaman maraming Judio ang 
walang alinlangang umalis sa Ehipto at bumalik sa 
kanilang sariling lupain (Isa 11:11-16, Os 11:11, Zac 
10:10, 11), ang iba ay nanatili roon. Dahil dito, nag- 
karoon ng isang kolonya ng mga Judio sa Elephan- 
tine (sa Ehipsiyo, Yeb), isang pulo sa Nilo na mala- 
pit sa Aswan, mga 690 km (430 mi) sa T ng Cairo. 
Isinisiwalat ng natuklasang mga papiro ang mga 


665 


kalagayan doon noong ikalimang siglo B.C.E., humi- 
git-kumulang noong panahong aktibo sa Jerusalem 
sina Ezra at Nehemias. Sa mga dokumentong ito na 
nakasulat sa Aramaiko ay mababasa ang pangalan 
nina Sanbalat ng Samaria (Ne 4:1, 2) at Johanan na 
mataas na saserdote. (Ne 12:22) Kapansin-pansin 
ang isang opisyal na utos, ipinalabas noong pana- 
hong naghahari si Dario Il (423-405 B.C.E.), na 
ipagdiwang ng kolonya “ang kapistahan ng mga ti- 
napay na walang pampaalsa.” (Exo 12:17: 13:3, 6, 7) 
Kapuna-puna rin ang malimit na paggamit ng pa- 
ngalang Yahu, isang anyo ng pangalang Jehova (o 
Yahweh, ihambing ang Isa 19:18), bagaman mayro- 
on ding malinaw na katibayan na nakapasok ang 
paganong pagsamba. 

Sa ilalim ng pamamahala ng Gresya at Roma. 
Ang Ehipto ay patuloy na pinamahalaan ng Persia 
hanggang noong sakupin ito ni Alejandrong Dakila 
noong 332 B.C.E., na diumano'y pinalalaya ang 
Ehipto mula sa pamatok ng Persia ngunit lubusan 
namang winawakasan ang pamamahala ng mga 
Paraon na katutubong Ehipsiyo. Ang makapangya- 
rihang Ehipto ay talagang naging “isang mababang 
kaharian.”---Eze 29:14, 15. 

Noong panahon ng paghahari ni Alejandro, itina- 
tag niya ang lunsod ng Alejandria, at pagkamatay 
niya ay pinamahalaan ng mga Ptolemy ang bansa. 
Noong 312 B.C.E., binihag ni Ptolemy I ang Jerusa- 
lem, at ang Juda ay naging probinsiya ng Ptolema- 
ikong Ehipto hanggang noong 198 B.C.E. Pagkatapos 
ng matagal na pakikipaglaban sa Imperyong Seleu- 
cido sa Sirya, naagaw sa Ehipto ang Palestina nang 
matalo ng Siryanong si Haring Antiochus II ang 
hukbo ni Ptolemy V. Pagkatapos nito, ang Ehipto 
ay unti-unting napasailalim ng impluwensiya ng 
Roma. Noong 31 B.C.E., sa pagbabaka sa Actium, 
iniwan ni Cleopatra ang plota ng kaniyang kalagu- 
yong Romano na si Mark Antony, na tinalo ni Octa- 
vio, apo sa pamangkin ni Julio Cesar. Sinakop ni Oc- 
tavio ang Ehipto noong 30 B.C.E., at ito ay naging 
isang probinsiya ng Roma. Sa probinsiyang ito ng 
Roma lumikas sina Jose at Maria kasama ang batang 
si Jesus upang takasan ang mapamaslang na utos ni 
Herodes. Bumalik sila pagkamatay ni Herodes, sa 
gayon ay natupad ang mga salita ni Oseas, “mula sa 
Ehipto ay tinawag ko ang aking anak.”--Mat 2:13- 
15; Os 11:1, ihambing ang Exo 4:22, 23. 

Ang sedisyonistang “Ehipsiyo” na napagkamalang 
si Pablo ng kumandante ng militar sa Jerusalem ay 
posibleng ang mismong tao na binanggit ni Jose- 
phus. (The Jewish War, Il, 254-263 [xiii, 3-5]) Sina- 
sabing naganap ang kaniyang insureksiyon noong 
panahong si Nero ang emperador at si Felix ang pro- 
kurador sa Judea, mga kalagayang katugma ng ulat 
sa Gawa 21:37-39, 23:23, 24. 


EHUD 


Ang ikalawang pagkawasak ng Jerusalem, sa ka- 
may ng mga Romano noong 70 C.E., ay higit pang 
katuparan ng Deuteronomio 28:68, yamang mara- 
ming nakaligtas na Judio ang ipinadala noon sa 
Ehipto bilang mga alipin.---The Jewish War, VI, 418 
(ix, 2). 

Iba Pang Makahula at Makasagisag na mga 
Pagtukoy. Madalas banggitin ang Ehipto sa mga 
kapahayagan ng paghatol na may makasagisag na 
pananalita. (Eze 29:1-7: 32:1-32) Para sa mga Isra- 
elita, ang Ehipto ay nangangahulugan ng militar 
na lakas at kapangyarihan sa pamamagitan ng pu- 
litikal na pakikipag-alyansa, anupat ang pagsandig 
sa Ehipto ay sumagisag sa pagsandig sa lakas ng tao 
sa halip na kay Jehova. (Isa 31:1-3) Ngunit sa Isaias 
30:1-7, ipinakita ni Jehova na ang kalakasan ng 
Ehipto ay sa panlabas lamang at hindi tunay, anu- 
pat tinawag itong “Rahab---sila ay para sa pag-upo 
nang tahimik [“Rahab na walang ginagawa,” JB].” 
(Ihambing ang Aw 87:4: Isa 51:9, 10.) Gayunman, 
kalakip ng maraming kahatulan, may mga pangako 
na marami mula sa “Ehipto” ang makakakilala kay 
Jehova, anupat sasabihin: “Pagpalain ang aking ba- 
yan, ang Ehipto. ”--Isa 19:19-25, 45:14. 

Binabanggit na ang Ehipto ay bahagi ng nasasa- 
kupan ng makasagisag na “hari ng timog.” (Dan 11: 
5, 8, 42, 43) Sa Apocalipsis 11:8, ang di-tapat na Je- 
rusalem, kung saan ibinayubay ang Panginoong 
Jesu-Kristo, ay tinatawag na Ehipto “sa espirituwal 
na diwa.” Angkop ito dahil siniil at inalipin ng di- 
tapat na Jerusalem ang mga Judio may kaugnayan 
sa relihiyon. Gayundin, ang unang mga hayop na 
Pampaskuwa ay pinatay sa Ehipto, at ang antitipi- 
kong Kordero ng Paskuwa naman, si Jesu-Kristo, ay 
pinatay sa Jerusalem.--Ju 1:29, 36, 1Co 5:7: 1Pe 
1:19. 

Mahahalagang Tuklas na Papiro. Dahil tu- 
yung-tuyo ang lupa sa Ehipto, napreserba ang ma- 
raming manuskritong papiro, na nasira na sana 
kung mamasa-masa ang kapaligiran. Mula noong 
huling bahagi ng ika-19 na siglo, maraming papiro 
ang natuklasan doon, kasama ang malaking bilang 
ng mga papiro ng Bibliya, gaya ng koleksiyon ni 
Chester Beatty. Ang mga ito ay nagsisilbing maha- 
halagang kawing sa pagitan ng orihinal na mga su- 
lat ng Banal na Kasulatan at ng vellum na kopya ng 
mga manuskrito na ginawa nang dakong huli. 


EHUD. 

1. Isang inapo ni Jediael na mula sa tribo ni Ben- 
jamin, sa pamamagitan ni Bilhan; isang magiting at 
makapangyarihang lalaki.--1ICr 7:6, 10, 11. 

2. Anak ni Gera na mula sa tribo ni Benja- 
min. (Huk 3:15) Si Ehud ay pinili ng Diyos upang 
iligtas ang bansa mula sa 18-taong pagkaali- 
pin kay Haring Eglon ng Moab, isang paniniil na 


EKER 


pinahintulutan ng Diyos dahil “ginawa nila ang ma- 
sama sa paningin ni Jehova. ”--Huk 3:12-14. 

Nang ang mga Israelita ay humingi ng saklolo kay 
Jehova, nagbangon ang Diyos ng “isang tagapaglig- 
tas,” si Ehud. Nang maglaon, ang mga Israelita ay 
nagpadala ng tributo kay Eglon sa pamamagitan ni 
Ehud, na gumawa ng isang tabak na may dalawang 
talim na ang haba ay “isang siko [sa Heb., go'- 
medh],” isang panukat na hindi matiyak ang haba 
sa partikular na kasong ito. Naniniwala ang ilan na 
ito ay isang maikling siko na mga 38 sentimetro 
(15 pulgada). Si Ehud ay isang lalaking kaliwete, o sa 
literal, “isang lalaking sarado (nahahadlangan) ang 
kanang kamay.” Ngunit hindi ito nangangahulu- 
gang may kapansanan si Ehud, sapagkat ang ga- 
yong pariralang Hebreo ay ginamit may kaugnayan 
sa 700 Benjamitang mandirigma, na hindi maaa- 
ring may pisikal na kapansanan kundi mga “kaliwe- 
te” at maliwanag na bihasa sa paggamit ng kaliwa 
o kanang kamay. (Huk 3:15, 16, tlb sa Rbi8, 20:16, 
ihambing ang 1Cr 12:2.) Hindi espesipikong sinasa- 
bi ng Bibliya na si Ehud ay bihasa sa paggamit ng 
kaliwa o kanang kamay, bagaman posible ito. Ga- 
yunman, palibhasa'y kaliwete, ibinigkis niya ang ta- 
bak sa loob ng kaniyang kasuutan sa kaniyang ka- 
nang hita. 

Matapos ihandog ang tributo, pinaalis ni Ehud 
ang mga tagapagdala ng tributo ngunit bumalik 
siya mula sa tibagan na nasa Gilgal. Pagkatapos ay 
pumaroon si Ehud kay Eglon habang nakaupo ang 
haring Moabita sa kaniyang silid-bubungan at sina- 
bi sa hari: “Isang salita ng Diyos ang taglay ko para 
sa iyo.” Palibhasa'y interesadong marinig ang sasa- 
bihin ni Ehud, tumindig si Eglon mula sa kaniyang 
trono. Sa gayon, “ipinasok ni Ehud ang kaniyang ka- 
liwang kamay at binunot ang tabak mula sa kani- 
yang kanang hita,” isinaksak niya iyon sa tiyan ng 
napakatabang si Eglon at 'bumaon din ang puluhan 
kasunod ng talim anupat ang taba ay nagsara sa ta- 
lim.” Ang isang lalaking gumagamit ng kanang ka- 
may ay malamang na huhugot ng tabak sa kali- 
wang panig ng kaniyang katawan. Kaya malamang 
na hindi inaasahan ni Eglon na huhugot si Ehud ng 
tabak mula sa kanang hita nito na ginagamit ang 
kaliwang kamay. Ngayong patay na ang kaaway na 
tagapamahala, itrinangka ni Ehud ang mga pinto ng 
silid-bubungan sa likuran niya at tumakas sa pama- 
magitan ng butas na daanan ng hangin. Nang ma- 
buksan ng mga lingkod ni Eglon ang mga pinto, 
nakita nilang “ang kanilang panginoon ay patay na 
nakabulagta sa lupa!”--Huk 3:15-25. 

Nang makatakas si Ehud patungo sa bulubundu- 
king pook ng Efraim, tinipon niya ang isang hukbo 
ng mga Israelita at sinabi sa kanila: “Sundan ninyo 
ako, sapagkat ibinigay na ni Jehova ang inyong mga 
kaaway, ang mga Moabita, sa inyong kamay.” Pag- 


666 


katapos bihagin ang mga tawiran ng Jordan, hina- 
rangan ng mga Israelita ang mga Moabita upang 
hindi makabalik ang mga ito sa kanilang sariling lu- 
pain. Palibhasa'y sirang-sira na ang loob ng mga ito 
dahil sa pagkamatay ng kanilang hari, 10,000 Moa- 
bita ang napatay ng mga Israelita, anupat “bawat isa 
[sa mga ito] ay mabulas at bawat isa ay magiting na 
lalaki, at wala ni isa mang nakatakas.” Yamang na- 
supil na ng Israel ang Moab sa pangunguna ni Ehud, 
“ang lupain ay hindi na nagkaroon ng kaligaligan sa 
loob ng walumpung taon.”---Huk 3:26-30. 

Si Ehud ay hindi tuwirang tinawag na “Hukom 
Ehud,” kundi sa halip ay tinukoy siya bilang “isang 
tagapagligtas.” (Huk 3:15) Ngunit si Otniel ay tina- 
wag na “isang tagapagligtas” at isang “hukom” (Huk 
3:9, 10) noong panahon ng mga Hukom. Kaya mali- 
wanag na si Ehud ay hindi lamang “isang tagapag- 
ligtas” kundi isa ring hukom. 

3. Isang pangalan na lumilitaw kasama ng mga 
inapo ni Benjamin sa 1 Cronica 8:1, 6. 


EKER [Miyembro [ng pamilya]]. Isang anak na 
lalaki ni Ram, panganay ni Jerameel, mula sa tribo 
ni Juda.--1Cr 2:4, 5, 9, 25, 27. 


EKRON. Isang prominenteng lunsod ng mga 
Filisteo, lumilitaw na ang sentro sa dulong hilaga 
ng isa sa kanilang limang panginoon ng alyansa. 
(Jos 13:3) Hindi matiyak ang eksaktong lokasyon 
nito, ngunit ipinapalagay na ito ay ang Khirbet el- 
Muqanna: (Tel Miqne), mga 18 km (11 mi) sa S ng 
Asdod. Nahukay roon kamakailan ang pinakamala- 
king lunsod noong yugtong iyon anupat iniisip ng 
karamihan na ito ang lugar ng Ekron. 

Sa buong kasaysayan ng Ekron, papalit-palit ang 
namumuno rito. Hindi ito kasama sa mga nasakop 
ni Josue. Nang dakong huli na lamang ito nabihag 
ng mga Judeano. (Jos 13:2, 3, Huk 1:18) Noong 
unang hati-hatiin ang Lupang Pangako, ang Ekron 
ay nasa hanggahan sa pagitan ng Juda at Dan ngu- 
nit nasa teritoryo ng tribo ni Juda. (Jos 15:1, 11, 45, 
46; 19:40-43) Noong panahong mabihag ng mga Fi- 
listeo ang kaban ng tipan, ang Ekron ay nabalik na 
sa kanila. Ang presensiya ng Kaban ay naging san- 
hi ng “isang nakamamatay na kalituhan” sa lunsod 
na ito, at mula sa Ekron ay ibinalik ang Kaban sa 
mga Judio. (1Sa 5:10-12: 6:16, 17) Pagkatapos ng isa 
pang yugto sa ilalim ng kontrol ng Israel, lumilitaw 
na nabalik na naman sa mga Filisteo ang Ekron no- 
ong panahong patayin ni David si Goliat. (1Sa 7:14; 
17:52) Noong unang bahagi ng ikasampung sig- 
lo B.C.E., ipinaghambog ni Paraon Sisak ng Ehipto 
na nabihag niya ang Ekron. Pagkaraan ng mga da- 
lawang siglo, binanggit sa mga ulat ng kasaysayan 
ni Senakerib na si Haring Padi ng Ekron ay matapat 
sa mga Asiryano. 


667 


EKSORSISMO. Tingnan ang ESPIRITISMO; PAG- 
ALI NG DEMONYO. 
EL. Tingnan ang Diyos. 


ELA [posible, Diyos]. Ama ni Simei, isa sa 12 ki- 
natawan ni Solomon na naglaan ng pagkain para sa 
hari at sa kaniyang sambahayan.--- 1Ha 4:7, 18. 


ELAH. 
[1-5: nauugnay sa Heb. na Fl, “Diyos'] 

1. Isang Edomitang shik na malamang na nani- 
rahan sa nayon ng Elat.--Gen 36:40, 41, 43; 1Cr 
1:52, tingnan ang ELAT, ELOT, TIMNA Blg. 3. 

2. Isang anak ni Caleb na tiktik, ama ni Kenaz na 
mula sa tribo ni Juda.— 1Cr 4:15. 

3. Ikaapat na hari ng hilagang sampung-tribong 
kaharian ng Israel. Umupo sa trono si Elah no- 
ong mga 952 B.C.E. nang mamatay ang kaniyang 
amang si Baasa at namahala siya mula sa Tirza sa 
loob ng dalawang taon. (1Ha 16:8) Habang lasing si 
Elah, pinatay siya ni Zimri, ang pinuno sa kalahati 
ng mga karo, upang makuha nito ang pagkahari at 
pagkatapos ay nilipol nito ang buong sambahayan 
ni Baasa, anupat tinupad ang hula ni Jehova.---1Ha 
16:1-14. 

4. Ama ni Haring Hosea, ang huling monarka ng 
hilagang kaharian.--2Ha 15:30, 17:1; 18:1, 9. 

5. Isang inapo ni Benjamin na nanirahan sa Jeru- 
salem.--1Cr 9:3, 7, 8. 


Sa anong uri ng kapaligiran 
nakasagupa ni David si Goliat? 


6. [Malaking Punungkahoy]. Isang mababang ka- 
patagan, o libis, na marahil ay binigyan ng gayong 
pangalan dahil sa isang napakalaking punungkahoy 
sa lugar na iyon. Sa “mababang kapatagan ng Elah” 
nagharap ang mga Israelita at ang mga Filisteo, na 
ang tagapagtanggol ay si Goliat. (1Sa 17:2, 19; 21:9) 
Ipinapalagay na ito ay ang matabang Wadi es-Sant, 
isa sa mga pangunahing wadi na nagmumula sa ka- 
patagan ng Filistia at bumabagtas sa Sepela hang- 
gang sa mga bulubunduking rehiyon ng Juda, anu- 
pat dumaraan sa pagitan ng ipinapalagay na mga 
lokasyon ng Azeka at Socoh. (1Sa 17:1) Kaya naman 
ito ay mga 25 km (15 mi) sa TK ng Jerusalem. Ang 
kapatagang ito na natutubigang mainam ay mga 
kalahating kilometro (0.25 mi) ang lapad at halos 
patag. Ang magkalabang mga hukbo ay nasa mag- 
kabilang panig ng libis na ito, anupat ang bawat pa- 
nig ay may matatag na posisyon sa gilid ng bundok, 
at marahil ang mga Filisteo ay nasa dakong T at ang 
mga Israelita naman ay nasa dakong Ho HS. Buma- 
bagtas sa mababang kapatagang ito ang “agusang 


ELAM 


libis,” malamang na ang tuyong sahig ng batis na 
matatagpuan pa rin doon. (1Sa 17:40) Maaaring 
nagpaantala nang “apatnapung araw" ang dalawang 
hukbo dahil manganganib ang alinmang hukbo na 
tatawid sa agusang libis at aahon laban sa kaaway 
na nasa katapat na gilid ng bundok. (1Sa 17:16) Pu- 
mili si David ng limang makikinis na bato mula sa 
agusang libis habang tumatawid siya upang harapin 
si Goliat. Pagkatapos ng tagumpay ni David, ang na- 
talong hukbong Filisteo ay tumakas nang pababa sa 
libis patungo sa kapatagan ng Filistia at sa mga lun- 
sod ng Gat at Ekron.-- 1Sa 17:52. 


ELAM. 

1. Isa sa limang anak ni Sem na pinagmulan ng 
“mga pamilya, ayon sa kanilang mga wika, sa kani- 
lang mga lupain, ayon sa kanilang mga bansa.” 
(Gen 10:22, 31, 1Cr 1:17) Hindi binanggit ang mga 
pangalan ng mga anak ni Elam, gayunman, ang ka- 
niyang pangalan ay tumutukoy kapuwa sa isang 
grupo ng mga tao at sa isang rehiyon sa TS hang- 
gahan ng Mesopotamia. 

Sa kasaysayan, ang pangalang Elam ay tumutu- 
koy sa isang lugar sa tinatawag ngayon na Khuzes- 
tan sa TK Iran. Kasama rito ang matabang kapa- 
tagan sa silangang panig ng mababang Libis ng 
Tigris, na dinadaluyan ng mga ilog ng Karun at ng 
Karkheh, at maliwanag na umaabot ito hanggang sa 
mga bulubunduking rehiyon na kahangga ng kapa- 
tagang ito sa H at sa S, bagaman hindi matiyak ang 
lokasyon ng dalawang hangganang ito. Isang rehi- 
yon na tinawag na Anshan ang sinasabing nasa 
mga bulubunduking rehiyong ito at inilalarawan sa 
mga inskripsiyon bilang dating bahagi ng Elam. Sa- 
makatuwid, ang Elam, na nasa dulong silangan ng 
Fertile Crescent, ay waring nasa isang hanggahan, 
anupat isa ito sa mga rehiyon kung saan ang teri- 
toryong pinaninirahan at pinamumunuan ng mga 
lahing Semitiko ay pinaninirahan din ng mga lahing 
nagmula sa iba pang mga anak ni Noe, pangunahin 
na ng linyang Japetiko. 

Ang lupain ng Elam ay tinawag na elamtu ng 
mga Asiryano at mga Babilonyo at Elymais naman 
ng mga klasikal na Griegong manunulat, na tumu- 
koy rin dito bilang “Susiana” ayon sa pangalan ng 
lunsod ng Susa, o Susan, na maliwanag na dating 
kabisera ng Elam. Sa ilalim ng Imperyo ng Persia, 
ang Susa (Susan) ay isang maharlikang lunsod. (Ne 
1:1: Es 1:2) Ito ay nasa mga ruta ng kalakalan na pa- 
tungo sa TS at gayundin sa talampas ng Iran. Dahil 
sa pagtatangkang makontrol ang mga rutang ito, 
ang Elam ay malimit salakayin ng mga tagapama- 
halang Asiryano at Babilonyo. 

Wika. Kapag tinatalakay ang Elam, sinasabi ng 
maraming reperensiyang akda na itinala lamang ng 
manunulat ng Genesis ang Elam sa ilalim ni Sem 


ELAM 


dahil sa isang pulitikal o heograpikong saligan ya- 
mang, ayon sa kanila, hindi naman Semitiko ang 
mga tao sa Elam. Ang pangmalas na ito ay batay sa 
opinyon na ang wika ng mga Elamita ay hindi Se- 
mitiko. Gayunman, isinisiwalat ng mga pagsusuri 
na ang pinakasinaunang mga inskripsiyon na na- 
tagpuan sa heograpikong rehiyon na tinatawag na 
Elam ay “mga listahan lamang ng mga bagay na 
iginuhit sa mga tapyas na luwad at may kani-kani- 
yang numero sa tabi, na ginamitan ng simpleng sis- 
tema ng mga kudlit, mga bilog at mga hating-bilog 
... ang nilalaman ng mga ito sa ngayon ay nauug- 
nay lamang sa ekonomiya o administrasyon.” (Se- 
mitic Writing, ni G. R. Driver, London, 1976, p. 2, 3) 
Ang mga inskripsiyong ito ay matatawag lamang 
na “Elamita” dahil natagpuan ang mga ito sa teritor- 
yo ng Elam. 

Samakatuwid, ang argumento niyaong mga tu- 
mututol na ibilang ang Elam sa mga taong Semitiko 
ay pangunahin nang salig sa mas huling mga ins- 
kripsiyon sa cuneiform, na itinuturing na mula pa 
noong ikalawang milenyo B.C.E., at sa bantayog ng 
Behistun (ng ikaanim na siglo B.C.E.), na naglala- 
man ng magkakatulad na teksto sa Matandang Per- 
siano, Akkadiano, at “Elamita.” Ang mga inskripsi- 
yong cuneiform na ipinapalagay na isinulat ng mga 
Elamita ay sinasabing nasa isang wikang agglutina- 
tive (kung saan pinagsasama ang mga salitang-ugat 
upang bumuo ng mga tambalang salita, anupat na- 
iiba sa mga wikang inflectional). Nabigo ang mga 
pilologo na iugnay ang wikang “Elamita” na ito sa 
iba pang kilalang wika. 

Sa pagsusuri sa nabanggit na impormasyon, da- 
pat tandaan na ang heograpikong rehiyon na nang 
maglaon ay tinirahan ng karamihan sa mga inapo ni 
Elam ay maaaring tinahanan din ng iba pang mga 
tao bago o habang tumatahan doon ang mga Elami- 
tang iyon, kung paanong nanirahan sa Babilonia 
ang unang mga Sumeriano na hindi Semitiko. Ang 
Encyclopædia Britannica (1959, Tomo 8, p. 118) ay 
nagsabi: “Ang buong lupain [na tinawag na Elam] 
ay tinirahan ng iba't ibang tribo, na karamihan ay 
nagsasalita ng mga diyalektong agglutinative, baga- 
man ang mga distrito sa kanluran ay tinahanan ng 
mga Semita. —Amin ang italiko; MAPA at TSART, 
Tomo 1, p. 329. 

Ang mga inskripsiyong cuneiform na natagpuan 
sa rehiyon ng Elam, sa ganang sarili, ay hindi nag- 
papatotoo na ang tunay na mga Elamita ay hindi Se- 
mitiko noong una. Makikita ito sa maraming sinau- 
nang halimbawa sa kasaysayan tungkol sa mga tao 
na natutong gumamit ng isang wika bukod pa sa sa- 
rili nilang wika dahil sa pamumuno o pagpasok ng 
mga banyaga. Mayroon ding mga halimbawa ng si- 
naunang mga tao na gumamit ng ibang wika bukod 


668 


pa sa sarili nilang wika para sa pakikipagkalakalan 
o pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, gaya ng wi- 
kang Aramaiko na ginamit ng maraming bayan. 
Ang “mga Hiteo” ng Karatepe ay sumulat ng mga 
inskripsiyon sa dalawang wika (lumilitaw na noong 
ikawalong siglo B.C.E.) sa sulat hieroglyphic na “Hi- 
teo” at sa matandang Fenisa. Mga 30,000 tapyas na 
luwad na mula pa noong panahon ng Persianong si 
Haring Dario I ang natagpuan sa Persepolis, isang 
maharlikang lunsod sa Persia. Ang karamihan sa 
mga ito ay nasa wikang tinatawag na “Elamita.” 
Ngunit ang Persepolis ay hindi matatawag na isang 
lunsod na Elamita. 

May isa pang katibayan na nagpapakitang ang ta- 
lahanayan ng mga bansa sa Genesis kabanata 10 ay 
hindi dapat ituring na nauugnay lamang sa heogra- 
piya at walang kaugnayan sa talaangkanan. Ito ay 
ang mga eskulturang inukit para sa mga haring Ela- 
mita na tinatantiya ng mga arkeologo na ginawa no- 
ong panahon ni Sargon I (ipinapalagay na namahala 
noong huling bahagi ng ikatlong milenyo). Makikita 
sa mga eskulturang ito hindi lamang ang karani- 
wang mga sagisag na Akkadiano (Semitikong Asi- 
ro-Babilonyo) kundi pati ang mga inskripsiyong Ak- 
kadiano.--- The Illustrated Bible Dictionary, inedit ni 
J. D. Douglas, 1980, Tomo 1, p. 433. 

Kasaysayan. Unang binanggit ng Bibliya ang 
Elam bilang isang bansa noong panahon ni Abra- 
ham (2018-1843 B.C.E.) nang makipagdigma si Ke- 
dorlaomer na “hari ng Elam” kasama ang isang al- 
yansa ng mga hari laban sa isang koalisyon ng mga 
haring Canaanita sa rehiyon ng Dagat na Patay. 
(Gen 14:1-3) Ipinakikita ng ulat na si Kedorlaomer 
ang lider ng alyansa at siyang kumokontrol sa mga 
haring Canaanita, na nilapatan niya noon ng paru- 
sa. (Gen 14:4-17) Ang gayong kampanya, na maaa- 
ring nangailangan ng 3,200 km (2,000 mi) na pag- 
lalakbay nang balikan, ay pangkaraniwan sa mga 
hari sa Mesopotamia maging noong sinaunang pa- 
nahon. Pinatutunayan ng sekular na kasaysayan 
na noong maagang bahagi ng ikalawang milen- 
yo B.C.E. ay nagpuno ang mga Elamita sa rehiyon 
ng Mesopotamia. Isang Elamitang opisyal na nag- 
ngangalang Kudur-Mabuk na sumakop sa promi- 
nenteng lunsod ng Larsa (sa tabi ng Eufrates sa hi- 
laga ng Ur) ang humirang sa kaniyang anak na si 
Warad-Sin bilang hari roon. Kapansin-pansin na 
ang Warad-Sin at Rim-Sin (kapatid ni Warad-Sin na 
humalili sa kaniya bilang hari) ay mga pangalang 
Semitiko, na higit pang nagpapatunay na nagkaro- 
on ng elementong Semitiko sa Elam. 

Ang yugtong ito ng pamumuno ng mga Elamita 
sa Babilonia ay ibinagsak at winakasan ni Hammu- 
rabi, at noon lamang huling bahagi ng ikalawang 
milenyo B.C.E. nalupig ng Elam ang Babilonya at 


669 


muling nakontrol ang rehiyong iyon nang mga ilang 
siglo. Pinaniniwalaan na noong panahong iyon kinu- 
ha ang isang stela na naglalaman ng bantog na Ko- 
digo ni Hammurabi mula sa Babilonia at dinala sa 
Susa, kung saan ito natuklasan ng makabagong 
mga arkeologo. 

Ang Elam ay muling nasakop ni Nabucodonosor I 
(hindi ang Nabucodonosor na nagwasak sa Jerusa- 
lem pagkaraan ng ilang siglo), ngunit malimit pa rin 
itong nasangkot sa pag-aagawan ng kapangyari- 
han ng Asirya at ng Babilonya hanggang sa lu- 
busan itong matalo ng Asiryanong mga empera- 
dor na sina Senakerib at Ashurbanipal (Asenapar). 
Pagkatapos nito, maraming Elamita ang inilipat sa 
mga lunsod ng Samaria. (Ezr 4:8-10) Mayroon ding 
mga bihag na Israelita na itinapon sa Elam. (Isa 
11:11) Buong-linaw na inilarawan sa mga inskripsi- 
yon ng mga emperador na Asiryano ang pananakop 
na ito sa Elam. 

Nang bumagsak ang Imperyo ng Asirya, lumili- 
taw na ang Elam ay nakontrol ng mga lahing Jape- 
tiko (Aryano). Ang mga Medo at mga Persiano ay 
ipinapalagay na nangalat sa matalampas na rehiyon 
ng Iran ilang siglo bago nito, at sa ilalim ni Cyaxa- 
res, ang mga Medo ay nakipaglabang kasama ng 
mga Babilonyo upang pabagsakin ang Asiryanong 
kabisera ng Nineve. Waring ipinahihiwatig ng Da- 
niel 8:2 na pagkatapos nito, ang Elam ay naging 
isang distrito ng Babilonya. Anuman ang kaagad na 
naging epekto sa Elam ng pagbagsak ng Asirya, 
maliwanag na naagaw ng mga Persiano sa mga Ela- 
mita ang rehiyon na tinatawag na Anshan, yamang 
ang mga tagapamahalang Persiano na sina Teispes, 
Ciro I, Cambyses, at Ciro II ay pawang tinawag sa ti- 
tulong “Hari ng Anshan.” Bagaman itinuturing ng 
ilan na ang gayong pananakop sa Anshan ay katu- 
paran ng hula ni Jeremias hinggil sa Elam (Jer 
49:34-39), ipinapalagay ng karamihan sa mga isko- 
lar na nasakop ni Teispes ang Anshan maraming 
taon bago binigkas ang hulang iyon noong mga 
617 B.C.E. 

Inihula ng babala ni Isaias sa Isaias 22:4-6 na ka- 
bilang ang mga Elamitang mamamana sa mga sa- 
salakay sa Juda at Jerusalem. Inihula rin na ang 
mga Elamita ay makikisama sa Media sa pananam- 
sam sa Babilonya (539 B.C.E.), anupat ang Media 
noong panahong iyon ay nasa ilalim ng pamamaha- 
la ng Persianong si Ciro Il, “Hari ng Anshan.” (Isa 
21:2) Sa gayon, ang mga Elamita ay nakatulong 
upang mapalaya ang Israel mula sa pagkatapon. Ga- 
yunman, dahil may mga panahon na pumanig sila 
sa mga kaaway ng bayan ng Diyos, ang Elam, kasa- 
ma ng iba pang mga bansa, ay nakatakdang painu- 
min sa kopa ng galit ng Diyos at ibaba sa Sheol. 
--Jer 25:17, 25-29: Eze 32:24. 


ELASAR 


Noong araw ng Pentecostes, 33 C.E., kabilang ang 
mga Elamita sa libu-libong nakarinig ng mensa- 
heng ipinahayag ng mga alagad sa iba't ibang wika, 
kabilang na ang wikang ginagamit noon sa Elam. 
(Gaw 2:8, 9) Gayunman, noong panahong iyon ay 
hindi na sila umiiral bilang isang bansa at bayan, 
gaya ng inihula sa Jeremias 49:34-39. 

2. Isang Levitang bantay ng pintuang-daan no- 
ong panahon ng paghahari ni David at isang anak ni 
Meselemias na mula sa pamilya ng mga Korahita. 
— 1Cr 25:1; 26:1-3. 

3. Isang anak ni Sasak at isang pangulo ng tribo 
ni Benjamin.— 1Cr 8:24, 25, 28. 

4. Ninuno ng isang pamilyang Israelita na ang 
1,254 na inapo ay bumalik mula sa Babilonya kasa- 
ma ni Zerubabel (Ezr 2:1, 2, 7; Ne 7:12) at ng isang 
delegasyon na binubuo ng 71 lalaki na sumama na- 
man kay Ezra. (Ezr 8:7) Kabilang ang ilan sa kani- 
yang mga inapo sa mga sumang-ayong paalisin ang 
kanilang mga asawang banyaga (Ezr 10:19, 26), at 
isang kinatawan ng pamilya ang lumagda sa tipan 
noong panahon ni Nehemias.---Ne 10:1, 14. 

5. Isa na tinukoy bilang ang “isa pang Elam,” na 
isa ring ulo ng pamilya na ang gayunding bilang ng 
inapo na 1,254 ay sumama sa pangkat ni Zerubabel 
patungong Juda.--Ezr 2:31; Ne 7:34. 

6. Isang Levita na naroroon noong pasinayaan ni 
Nehemias ang pader ng Jerusalem.--Ne 12:27, 42. 


ELAMITA, MGA. 


ELASA [Diyos ang Gumawa]. Anak ni Sapan. 
Siya at si Gemarias ay isinugo ni Zedekias kay Na- 
bucodonosor sa Babilonya. Noong panahong iyon 
ipinadala ng propetang si Jeremias ang kaniyang li- 
ham sa mga tapon sa Babilonya sa pamamagitan ng 
kamay ni Elasa at ni Gemarias.---Jer 29:1-3. 


ELASAR. Isang kaharian o lunsod kung saan 
naghari si Ariok noong panahon ni Abraham at ni 
Lot. (Gen 14:1) Si Haring Ariok ng Elasar ay naki- 
pagtulungan sa mga haring sina Amrapel ng Sinar, 
Kedorlaomer ng Elam, at Tidal ng Goiim sa pakiki- 
pagdigma laban sa mga hari ng naghimagsik na 
mga estadong-lunsod (Sodoma, Gomorra, Adma, 
Zeboiim, at Bela, o Zoar) sa Mababang Kapatagan 
ng Sidim, o ang Dagat Asin. Natalo ang mga rebel- 
de, at si Lot, na tumatahan noon sa Sodoma, ay na- 
bihag at dinala patungong H. Gayunman, naabutan 
ni Abram (Abraham) sa Dan, kasama si Mamre, 
Aner, at Escol bilang mga kaalyado niya, ang pinag- 
sama-samang mga hukbo ng apat na hari. Doon ay 
tumakas sila dahil sa kaniya, anupat nailigtas si Lot 
at ang bayan at nabawi ang mga pag-aari.---Gen 
14:1-16, 24. 


Tingnan ang ELAM Blg. 1. 


ELAT 


Ang tiyakang pag-uugnay ng sinaunang Elasar sa 
isang kilalang lugar sa kasalukuyan ay isa pa ring 
suliranin para sa mga mananaliksik. 


ELAT [posible, Barakong Tupa: o, Dako ng Bara- 
kong Tupa], ELOT [pangmaramihan]. Isang lugar 
na unang binanggit sa sumaryo ni Moises hing- 
gil sa 40-taong paglalakbay ng mga Israelita sa 
ilang. (Deu 2:8) Ang Elat ay binabanggit kasama ng 
Ezion-geber at nasa “baybayin ng Dagat na Pula sa 
lupain ng Edom.” (1Ha 9:26) Tumutukoy ito sa isang 
lokasyon sa HS sanga ng Dagat na Pula na tinata- 
wag na Gulpo ng ‘Aqaba. Sang-ayon naman ang 
mga iskolar kay Jerome, ng ikaapat at ikalimang 
siglo C.E., na ang Elat ay ang lunsod na tinatawag 
noon na Aila, na iniuugnay sa mga Nabateano. Da- 
hil dito, posibleng ang Elat ay nasa makabagong- 
panahong Arabeng lunsod ng ‘Aqaba sa HS panulu- 
kan ng gulpo o malapit doon (ang makabagong 
Judiong lunsod na tinatawag na Elat ay nasa HK pa- 
nulukan). 

Ang Elat ay bahagi ng teritoryo ng Edom noong 
dumaan ang mga Israelita sa rehiyong iyon patu- 
ngong Canaan. Natagpuan sa lugar ng Elat ang mga 
pantatak na may pangalang Edomita na “Qos'anal, 
lingkod ng hari,” na ipinapalagay ng mga arkeologo 
na mula pa noong ikapitong siglo B.C.E. 

Maliwanag na dahil nasakop ni David ang Edom, 
ang Elat at ang kalapit na Ezion-geber ay napasaila- 
lim ng kontrol ng Juda (2Sa 8:13, 14), at binabang- 
git ang mga ito may kaugnayan sa paggawa ni 
Solomon ng mga barko. (1Ha 9:26, 2Cr 8:17) Ipina- 
hihiwatig ng paglalarawan sa Ezion-geber bilang 
“malapit sa Elot” na ang Elat (Elot) ang mas promi- 
nente sa dalawang lugar na ito noong panahong 
iyon. 

Maliwanag na muling nakontrol ng Edom ang 
Elat noong panahon ng paghahari ni Jehoram ng 
Juda. (2Ha 8:20-22) Nang sumunod na siglo, ang 
lunsod ay naisauli sa Juda at muling itinayo ni 
Haring Uzias (Azarias). (2Ha 14:21, 22: 2Cr 26: 
1, 2) Pagkatapos, noong panahon ng pamamaha- 
la ni Ahaz (761-746 B.C.E.), inagaw ito sa Juda ng 
mga Siryano at muling pinanirahan ng mga Edo- 
mita, at mula noon ay hindi na ito nabalik sa mga 
Judeano. (2Ha 16:6) Ang tekstong Masoretiko ay 
kababasahan dito ng “Sirya” o “Aram” (sa Heb., 
'Aram') sa halip na “Edom” ('Edhohm'). Gayun- 
man, mas tinatanggap ng karamihan sa mga 
iskolar ang huling nabanggit na salin na nasa 
panggilid, anupat naniniwala sila na nagamit ng 
eskriba ang titik Hebreo na res (1) sa halip na ang 
dalet (1). 

Palibhasa'y isang oasis, ang Elat ay naging isang 
hintuan sa ruta ng mga pulutong na naglalakbay 


670 


mula T Arabia hanggang Ehipto, Canaan, o Damas- 
co. Kasama ng Ezion-geber, ito rin ay malapit sa da- 
ungan ng “mga barko ng Tarsis” na naglalayag sa 
karagatan ng Arabia, Silangang Aprika, at posi- 
bleng ng India. (1Ha 10:22, 9:26, 27) Sa lugar na ito 
ay may natagpuang mga sulat na Aramaiko, gaya 
ng mga resibo ng alak na mula sa yugto ng Imper- 
yo ng Persia, at mga labi ng de-kalidad na mga ka- 
gamitang luwad sa istilong Griego, na marahil ay 
ibibiyahe patungong Arabia. 


EL-BERIT. 


EL-BETHEL [Ang Diyos ng Bethel]. Ang pa- 
ngalang ibinigay ni Jacob sa lugar kung saan nag- 
tayo siya ng altar bilang pagsunod sa utos ng Diyos. 
(Gen 35:1, 7) Ipinapalagay ng ilang iskolar na “Ang 
Diyos ng Bethel” ay malayong maging pangalan ng 
isang lokasyon, at sinasabi nila na sa Griegong Sep- 
tuagint, Latin na Vulgate, Syriac na Peshitta, at mga 
bersiyong Arabe ay wala ang “El.” Gayunman, tan- 
daan na ang lugar sa palibot ng Bethel ay punung- 
puno ng kahulugan para kay Jacob. Mahigit 20 taon 
bago nito, sa lugar na ito nagpakita ang Diyos kay 
Jacob sa isang panaginip, anupat nangakong ipag- 
sasanggalang siya. Noong panahong iyon ay nasabi 
ng patriyarka, “Tunay na si Jehova ay nasa dakong 
ito.” (Gen 28:10-22) Dahil dito, nang pangalanan 
niya ang lugar ng altar, sa diwa ay sinasabi niya, 
'Ang Diyos ay nasa Bethel.”--Ihambing ang Gen 
33:20. 


ELDAA [posible, Kaalaman ng Diyos: Alam ng 
Diyos]. Isang anak na lalaki ni Midian na ikaapat na 
binanggit sa mga anak ni Abraham kay Ketura. 
--Gen 25:1, 2, 4: 1Cr 1:33. 


ELDAD [posible, Ang Diyos ay Umibig]. Isa sa 
70 matatandang lalaki na pinili ni Moises upang tu- 
lungan siyang dalhin ang pasan ng bayan. Dahil 
sa pagbubulung-bulungan ng haluang pulutong at 
pati ng mga Israelita hinggil sa manna at sa kawa- 
lan ng karneng makakain, ibinulalas ni Moises ang 
kaniyang damdamin na napakabigat ng pasan para 
buhatin niyang mag-isa. Sa gayon ay inutusan ni 
Jehova si Moises na magtipon ng 70 matatandang 
lalaki at dalhin sila sa tolda ng kapisanan. Gayun- 
man, dalawa sa matatandang lalaking iyon, sina El- 
dad at Medad, ang hindi pumaroon sa tolda ng kapi- 
sanan kundi naiwan sa kampo, walang alinlangang 
sa makatuwirang dahilan. Pagkatapos ay kumuha si 
Jehova ng ilang bahagi ng espiritu na sumasa kay 
Moises at inilagay iyon sa matatandang lalaki, na 
nagsimula namang manghula. Tumanggap din ng 
espiritu sina Eldad at Medad, at nagsimula silang 
gumanap bilang mga propeta sa kampo. Iniulat ito 


Tingnan ang BAAL-BERIT. 


671 


kay Moises, at nang hilingin ni Josue kay Moises na 
pigilan sila, palibhasa'y naninibugho siya para kay 
Moises, ito ay tumugon: “Huwag, nais ko nga na ang 
buong bayan ni Jehova ay maging mga propeta, sa- 
pagkat kung gayon ay ilalagay ni Jehova sa kanila 
ang kaniyang espiritu!”---Bil 11:13-29. 


ELEAD [Ang Diyos ay Nagpatotoo]. Malamang 
na anak ni Efraim na pinatay, kasama ng kaniyang 
kapatid na si Ezer, ng mga lalaki ng Gat “sapagkat 
bumaba sila upang kunin ang kanilang mga ala- 
gang hayop.”--ICr 7:20, 21; tingnan ang EFRAIM 
Blg. 1. 


ELEADA [Ginayakan ng Diyos ang Kaniyang 
Sarili]. Isa sa mga inapo ni Efraim.--1Cr 7:20. 


ELEALE. Isang lugar na laging binabanggit ka- 
sama ng Hesbon at nasa pastulang lupain sa S ng 
Jordan. Ang lunsod na ito ay “itinayo” (o muling iti- 
nayo) ng tribo ni Ruben di-nagtagal matapos itong 
lupigin. (Bil 32:3-5, 37) Pagkaraan ng ilang siglo, 
noong ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Moab, humu- 
la sina Isaias at Jeremias na ang Fleale ay 'hihiyaw' 
dahil sa pagbagsak ng bansang iyon. (Isa 15:4: 16:9: 
Jer 48:34) Ipinapalagay na ito ay nasa ibabaw ng 
isang burol sa el-'Al, na mga 3 km (2 mi) sa HS ng 
Hesbon. 


ELEASA [Diyos ang Gumawa]. 

1. Anak ni Helez at ama ni Sismai, isang inapo ni 
Juda sa pamamagitan ni Jerameel. Si Jarha, isang 
aliping Ehipsiyo na napangasawa ang anak ng kani- 
yang panginoon na si Sesan, ay isa sa mga ninuno 
ni Eleasa.— 1Cr 2:33, 34, 39, 40. 

2. Isang inapo ni Jonatan na anak ni Haring Saul. 
— 1Cr 8:33-37, 9:39-43. 

3. Isang saserdote na mula “sa mga anak ni Pa- 
sur” at kabilang sa mga nakinig sa payo ni Ezra na 
paalisin ang kanilang mga asawang banyaga.---Ezr 
2:36, 38, 10:22, 44. 


ELEAZAR [Ang Diyos ay Tumulong]. 

1. Ang ikatlong binanggit na anak ng mataas na 
saserdoteng si Aaron sa kaniyang asawang si Eli- 
sheba. Si Eleazar ay mula sa pamilya ni Kohat na 
anak ni Levi. (Exo 6:16, 18, 20, 23, Bil 3:2) Si Aaron 
at ang kaniyang mga anak, sina Nadab, Abihu, Elea- 
zar, at Itamar, ang bumubuo sa pagkasaserdote ng 
Israel noong panahong italaga ito ni Moises.---Lev 8. 

Noong ikalawang taon pagkaalis ng Israel sa Ehip- 
to, nang maitayo na ang tabernakulo, si Eleazar ay 
binanggit bilang ang pinuno ng mga Levita. (Bil 1:1, 
3:32) Malamang na ang kaniyang edad ay hindi ba- 
baba sa 30 taon, yamang nagsasagawa siya noon ng 
mga tungkulin ng saserdote.---Bil 4:3. 


ELEAZAR 


Si Eleazar ay isa sa mga mahigit na sa 20 taong 
gulang na umalis sa Ehipto at nakapasok din sa Lu- 
pang Pangako. Palibhasa'y mula sa tribo ni Levi, 
hindi siya kasama sa hatol ng Diyos na ipinahayag 
laban sa 12 tribo, na walang sinuman sa kanila mula 
20 taong gulang pataas ang papasok sa Lupang Pa- 
ngako, maliban kina Josue at Caleb. Ang Levi ay 
walang kinatawan sa 12 tiktik, na 10 sa mga ito ay 
nagdala ng masasamang ulat, at maliwanag na ang 
mga Levita ay hindi nakisama sa walang-pananam- 
palataya at mapaghimagsik na pagbubulung-bulu- 
ngan laban kay Jehova.--Bil 13:4-16, 14:26-30. 

Di-nagtagal pagkatapos na maialay ang taberna- 
kulo at maitalaga si Aaron at ang kaniyang mga 
anak sa pagkasaserdote (Lev 8), sina Nadab at Abi- 
hu ay naghandog ng kakaibang apoy kay Jehova at 
pinatay sa pamamagitan ng apoy na nanggaling 
kay Jehova. (Lev 10:1, 2, Bil 3:2-4) Ipinagpatuloy ni 
Aaron, kasama ng kaniyang dalawang tapat na anak 
na sina Eleazar at Itamar, ang pagganap sa pagka- 
saserdote. Nang hati-hatiin ang mga tungkulin sa 
pangangalaga ng santuwaryo, si Eleazar ang inata- 
sang mangasiwa sa tabernakulo pati na sa mga ka- 
gamitan nito, sa palagiang handog na mga butil, 
sa langis, at sa insenso. (Bil 4:16) Sa utos ni Jehova, 
pinulot ni Eleazar ang mga tansong lalagyan ng 
apoy na ginamit ni Kora at ng mga kasamahan nito 
(wala ni isa man sa kanila ang saserdote) upang 
maghandog ng insenso kay Jehova sa pagtatang- 
kang agawin ang mga tungkulin ng saserdote. Ang 
mga ito ay ginawang maninipis na laminang metal 
at ipinangkalupkop sa altar. (Bil 16:37-40) Si Eleazar 
ang nangasiwa sa paghahandog ng pulang dumala- 
gang baka ukol sa kasalanan na naglaan ng abo para 
sa paglilinis ng ilang karumihan.---Bil 19:2, 3, 9; Heb 
9:13. 

Pagkatapos na makipagdigma ang mga Israelita 
upang parusahan ang mga Midianita dahil sa nang- 
yari sa Peor, tumulong si Eleazar sa paghahati-hati 
ng mga samsam na nakuha sa mga Midianita at bi- 
nigkas niya ang batas ng Diyos tungkol sa mga ba- 
gay na nakuha.--Bil 31:6, 21-41. 

Si Pinehas, na anak ni Eleazar sa isa sa mga anak 
ni Putiel, ay ginantimpalaan ni Jehova ng tipan ng 
kapayapaan dahil sa ipinakita niyang sigasig alang- 
alang sa dalisay na pagsamba noong magkasala ang 
Israel may kaugnayan sa Baal ng Peor. Maaaring 
ito'y karagdagan sa tipan para sa pagkasaserdote na 
ipinakipagtipan ni Jehova sa tribo ni Levi.---Bil 25:1- 
13, Exo 6:25. 

Naging Mataas na Saserdote. Noong ika-40 
taon ng paglalakbay sa ilang, nang mamatay si Aa- 
ron sa edad na 123 taon, si Eleazar, na mga 70 ta- 
Ong gulang na noon, ay naging mataas na saserdo- 
te. (Bil 33:37-39) Sa gayon, si Eleazar ang unang 


ELEKTRUM 


mataas na saserdote na nanungkulan sa Lupang Pa- 
ngako nang pumasok sila roon pagkaraan ng mga 
walong buwan. (Bil 20:25-28, Deu 10:6; Jos 4:19) Sa 
harap ni Eleazar tumayo si Josue upang hirangin bi- 
lang kahalili ni Moises, at patuloy na inalalayan ni 
Eleazar si Josue sa atas na iyon at itinawid sa kani- 
ya ang mga pasiya ni Jehova tungkol sa mahahala- 
gang katanungan ayon sa hatol ng Urim at ng Tu- 
mim. (Bil 27:18-23) Si Eleazar ay gumawa ring 
kasama ni Josue nang hati-hatiin ang Lupang Pa- 
ngako pagkatapos ng pananakop sa Canaan.---Jos 
14:1: 21:1-3. 

Ulo ng Pangunahing Makasaserdoteng Sam- 
bahayan. Hindi tuwirang binabanggit sa Kasula- 
tan kung kailan namatay si Eleazar, ngunit waring 
hindi iyon malayo sa panahon ng pagkamatay ni Jo- 
sue. Hinalinhan si Eleazar ng kaniyang anak na si 
Pinehas. (Jos 24:29, 30, 33, Huk 20:27, 28) Nagpaki- 
ta si Eleazar ng kasigasigan para sa tunay na pag- 
samba kay Jehova at marangal siyang nanungkulan 
sa pagkasaserdote sa lahat ng kaniyang mga araw. 
Ayon sa tradisyong Judio, may 16 na grupo ng mga 
saserdote noong panahong ang tabernakulo ay nasa 
Shilo, 8 mula sa pamilya ni Eleazar at 8 mula sa pa- 
milya ng kaniyang kapatid na si Itamar. Gayunman, 
noong panahon ni David ay mas marami ang mga 
lalaking pinuno sa pamilya ni Eleazar kaysa roon 
kay Itamar. Dahil dito, nag-atas si David ng 16 na 
pangkat ng mga saserdote mula sa sambahayan ni 
Eleazar at 8 naman mula sa sambahayan ni Itamar, 
na bumuo ng 24 na pangkat na nang maglaon ay 
halinhinang naglingkod sa templo.--- 1Cr 24:1-4. 

2. Ang anak ni Abinadab na pinabanal upang 
magbantay sa sagradong Kaban na dinala sa bahay 
ng kaniyang ama sa lunsod ng Kiriat-jearim mata- 
pos itong ibalik ng mga Filisteo.--1Sa 7:1, 2. 

3. Anak ni Dodo na Ahohita, isa sa tatlong na- 
mumukod-tanging makapangyarihang lalaki ni Da- 
vid. Sa Pas-damim, sa isang kampanyang pangmi- 
litar ni David, nagpakita si Eleazar ng kabayanihan 
nang tumindig siya sa isang bukid na puno ng seba- 
da at mag-isa niyang pabagsakin ang mga Filisteo, 
“anupat si Jehova ay nagligtas sa pamamagitan ng 
isang dakilang pagliligtas.”--1Cr 11:12-14, 2Sa 23: 
9, 10. 

4. Anak ni Mahali na Merarita na mula sa tribo ni 
Levi. Si Eleazar ay hindi nagkaroon ng mga anak na 
lalaki kundi mga anak na babae lamang. Kaya kinu- 
ha sila ng mga anak ni Kis, na kanilang mga pinsan, 
bilang mga asawa.--1Cr 23:21, 22. 

5. Anak ng isang nagngangalang Pinehas, bi- 
nanggit na tumulong kay Meremot na saserdote 
nang timbangin ang pilak at ang ginto at ang mga 
kagamitan para sa templo noong ikaapat na araw 
pagkarating ni Ezra sa Jerusalem.---Ezr 8:29, 32, 33. 


672 


6. Isang inapo ni Paros na kabilang sa mga ku- 
muha ng mga asawang banyaga ngunit sumunod sa 
payo ni Ezra na paalisin sila.---Ezr 10:25, 44. 

7. Isang saserdoteng Levita na kasama sa prusi- 
syong isinaayos ni Nehemias noong pasinayaan ang 
muling-itinayong pader ng Jerusalem.--Ne 12:42. 

8. Isang ninuno ng ama-amahan ni Jesus na si 
Jose.--Mat 1:15. 


ELEKTRUM. Ang makinang na metal na pi- 
naghalong ginto at pilak, na kapag pinainit sa hur- 
no ay may katangi-tanging ganda at kaningni- 
ngang kulay dilaw.---Eze 1:4, 27: 8:2. 


ELHANAN [Ang Diyos ay Nagpakita ng Li- 
ngap; Ang Diyos ay Nagmagandang-loob)]. 

1. Ang anak ni Jair na nagpabagsak kay Lami na 
kapatid ni Goliat na Giteo sa isang pakikipagdigma 
laban sa mga Filisteo. (1Cr 20:5) Sinasabi sa 2 Sa- 
muel 21:19 na si Elhanan ay “anak ni Jaare-oregim 
na Betlehemita” at na pinabagsak niya si Goliat. 
Gayunman, ipinapalagay ng maraming iskolar na 
ang orihinal na mababasa sa 2 Samuel 21:19 ay 
katugma ng 1 Cronica 20:5, anupat nagkaroon ng 
mga pagkakaiba ang dalawang teksto dahil sa pag- 
kakamali ng eskriba.--Tingnan ang JAARE-OREGIM, 
LAMI. 

2. Anak ni Dodo ng Betlehem, isa sa makapang- 
yarihang mga lalaki ni David.---2Sa 23:24, 1Cr 11:26. 


ELI, I [Pumaitaas: Umakyat]. Isang mataas na 
saserdote ng Israel, maliwanag na inapo ng ikaapat 
na binanggit na anak ni Aaron na si Itamar. (Iham- 
bing ang 2Sa 8:17: 1Ha 2:27, 1Cr 24:3, Exo 6:23.) Bi- 
lang mataas na saserdote, si Eli ay naghukom sa 
Israel nang 40 taon. Si Samuel ay nagsimulang 
maglingkod bilang propeta noong nabubuhay pa si 
Eli. (1Sa 4:18, 3:10-13, 19-21) May espirituwal na 
taggutom sa Israel noong mga araw ni Eli, sapagkat 
“ang salita mula kay Jehova ay naging bihira nang 
mga araw na iyon, walang pangitain ang inihaha- 
yag.”-- 1Sa 3:1. 

Unang binanggit si Eli sa kabanata 1 ng Unang 
Samuel. Nakaupo siya sa labas sa tabi ng poste ng 
pinto ng tabernakulo at sinaway niya ang matuwid 
na si Hana, na inakala niyang lasing, gayong ang to- 
too ay nananalangin ito nang matagal kay Jehova sa 
harapan ng tabernakulo. Ipinaliwanag ni Hana na 
hindi siya lasing kundi nagsasalita siya dahil sa laki 
ng kaniyang pagkabahala at kaligaligan, at sa ga- 
yo'y pinayaon siyang payapa ni Eli. Sinagot ni Jeho- 
va ang panalangin ni Hana, at nagkaanak siya ng 
isang lalaki na pinanganlan niyang Samuel. Bilang 
pagtupad sa kaniyang panata, dinala niya ang bata 
sa tabernakulo pagkaawat nito sa suso upang mag- 
lingkod doon.---1Sa 1:9-18, 20, 24, 28, 2:11, 18. 


673 


Maluwag sa Pagdidisiplina sa mga Anak. Bi- 
lang isang ama at mataas na saserdote sa Israel, si 
Eli ay maluwag sa paglalapat ng disiplina ni Jehova. 
Ang kaniyang dalawang anak na lalaki, sina Hopni 
at Pinehas, ay naglilingkod bilang mga saserdote, 
ngunit sila ay “mga walang-kabuluhang lalaki,” na 
interesado lamang na bigyang-kasiyahan ang kani- 
lang tiyan at maruruming seksuwal na pagnanasa. 
Hindi sila kontento sa bahagi ng hain na itinakda sa 
kanila ng kautusan ng Diyos, at inuuna pa nga nila 
ang kanilang sarili kaysa kay Jehova, yamang bago 
pa man mapausok ang taba sa ibabaw ng altar ay 
inuutusan na nila ang isang tagapaglingkod na hu- 
mingi ng hilaw na karne mula sa naghahain. Gi- 
nagamit ng sakim at makalamang mga anak ni 
Eli ang kanilang posisyon sa tolda ng kapisanan 
upang isagawa ang kanilang bisyo at pagnanakaw, 
na ipinagwawalang-bahala ang kapakanan ng dali- 
say na pagsamba. Maging noong sipingan ng kani- 
yang masasamang anak ang mga babaing nagli- 
lingkod sa pasukan ng tabernakulo, hindi sila inalis 
ni Eli sa katungkulan kundi sinaway lamang sila 
nang banayad. Patuloy na pinarangalan ni Eli ang 
kaniyang mga anak nang higit kaysa kay Jehova. 
--1Sa 2:12-17, 22-25, 29. 

Nang maglaon, dumating ang isang propeta ng 
Diyos na may matinding babala: Ang kapangyari- 
han at impluwensiya ng sambahayan ni Eli ay ta- 
tagpasin, anupat hindi magkakaroon ng isa mang 
matanda sa kaniyang sambahayan. Ang kaniyang 
masasamang anak ay mamamatay sa iisang araw. 
(1Sa 2:27-36) Sa pamamagitan ng batang si Samu- 
el, muling tiniyak ni Jehova na lalapatan ng hatol 
ang sambahayan ni Eli. (1Sa 3:11-14) Natakot si Sa- 
muel na ilahad ang mensahe, ngunit ginawa niya 
iyon sa kahilingan ni Eli. Pagkatapos ay may-kaa- 
muang nagpasakop si Eli, na sinasabi: “Si Jeho- 
va nga iyon. Gawin niya nawa ang anumang mabu- 
ti sa kaniyang paningin.”---1Sa 3:15-18. 

Hinatulan ni Jehova ang Sambahayan ni Eli. 
Dumating ang kagantihan ayon sa sinabi ng Diyos. 
Mga 4,000 lalaki sa Israel ang namatay sa pakiki- 
pagbaka sa mga Filisteo. Ipinasiya ng mga Israelita 
na kunin ang Kaban mula sa Shilo at ipasok ito sa 
kampo, sa pag-aakalang maililigtas sila nito mula sa 
kanilang mga kaaway. Ngunit lalo pang pinag-ibayo 
ng mga Filisteo ang kanilang pakikipagbaka. Tat- 
lumpung libong Israelita ang napatay at ang Kaban 
ay nabihag. Sina Hopni at Pinehas, na naroroong ka- 
sama ng Kaban, ay namatay. Isang lalaki ng Benja- 
min ang nagmadaling umalis sa larangan ng pagba- 
baka upang mag-ulat kay Eli. Ang 98-tadng-gulang 
na si Eli, na bulag at mahina na, ay nakaupo noon sa 
isang upuan sa tabi ng daan, at ang kaniyang puso 
ay nanginginig may kinalaman sa Kaban. Nang ma- 
rinig niya na nabihag ang Kaban, si Eli ay nabuwal 


ELIAB 


na patalikod, nabalian ng leeg at namatay.--1Sa 
4:2-18. 

Ang iba pang kagantihan sa sambahayan ni Eli ay 
dumating sa pamamagitan ni Haring Saul, na wa- 
lang-awang nag-utos na paslangin ang mga saser- 
dote ng Nob, na mga inapo ni Eli sa pamamagitan ng 
anak ni Pinehas na si Ahitub. (1Sa 14:3, 22:11, 18) Si 
Abiatar lamang, na anak ni Ahimelec, ang nakalig- 
tas sa lansakang pagpatay at nagpatuloy sa pagli- 
lingkod bilang saserdote sa buong panahon ng pag- 
hahari ni David. (1Sa 22:20: 2Sa 19:11) Gayunman, 
si Abiatar ay inalis ni Solomon sa pagkasaserdote 
dahil tinulungan niya ang mapaghimagsik na si 
Adonias. (1Ha 1:7: 2:26, 27) Sa gayon ay natupad 
ang hatol ni Jehova sa sambahayan ni Eli, at ang ka- 
niyang mga inapo ay permanenteng inalis sa ka- 
tungkulan ng pagiging mataas na saserdote.-- 1Sa 
3:13, 14. 


ELI, II. Noong malapit nang mamatay si Jesus 
sa pahirapang tulos, nang mga ikasiyam na oras na, 
o mga 3:00 n.h., siya ay sumigaw: “Eli, Eli, lama sa- 
baktani?” (“Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinaba- 
yaan?"”) (Mat 27:46, Mar 15:34) Inakala ng mga na- 
roroon na tinatawag niya si Elias. Marahil ay hindi 
nila naintindihan ang sinabi ni Jesus dahil sa mala- 
bo niyang pagsasalita bunga ng kaniyang matin- 
ding paghihirap o dahil iba ang kaniyang diyalekto. 
(Mat 27:47: Mar 15:35) Sa pagtawag niya sa kani- 
yang makalangit na Ama, na kinikilala Siya bilang 
kaniyang Diyos, tinupad ni Jesus ang Awit 22:1. 


ELIAB [Ang Aking Diyos ay Ama]. 

1. Anak ni Helon na mula sa tribo ni Zebulon, isa 
sa 12 pinuno na inatasan ni Jehova upang tumulong 
kina Moises at Aaron sa pagbilang sa mga anak ni Is- 
rael para sa hukbo. (Bil 1:1-4, 9, 16) Si Eliab ang na- 
mahala sa hukbo ng kaniyang tribo, na isang bahagi 
ng tatlong-tribong pangkat ng kampo ni Juda. (Bil 2: 
3, 7: 10:14-16) Bukod sa pakikibahagi sa panggru- 
pong paghahandog ng mga pinuno pagkatapos na 
maitayo ang tabernakulo, naghandog pa ang pinu- 
nong si Eliab ng kaniyang sariling handog noong 
ikatlong araw para sa pagpapasinaya ng altar.--Bil 
7:1-3, 10, 11, 24-29. 

2. Anak ni Palu na mula sa tribo ni Ruben, ama ni 
Nemuel. Ang iba pang mga anak ni Eliab, sina Datan 
at Abiram, ay sumuporta kay Kora sa paghihimagsik 
nito laban kay Moises at nilamon ng lupa kasama ng 
kanilang mga sambahayan.--Bil 16:1, 12, 26:8-10, 
Deu 11:6. 

3. Isang Levita na mula sa pamilya ng mga Koha- 
tita at isang ninuno ni Samuel na propeta. (1Cr 6:22, 
27, 28, 33, 34) Tinawag siyang Eliel sa 1 Cronica 6:34 
at Elihu sa 1 Samuel 1:1. 

4. Panganay na anak ni Jesse na ama ni Ha- 
ring David. (1Sa 17:13, 1Cr 2:13) Lubhang humanga 


ELIABA 


si Samuel sa anyo ni Eliab at sa taas ng tindig nito 
kung kaya naisip niya na ito ang pinili ng Diyos 
upang maging hari. Ngunit itinakwil ni Jehova si 
Eliab at pinili si David.--- 1Sa 16:6-12. 

Sina Eliab, Abinadab, at Shamah, na pinakamata- 
tandang anak ni Jesse, ay nasa hukbo ni Saul noong 
hamunin ng Filisteong tagapagtanggol na si Goliat 
ang mga lalaki ng Israel. Di-kalaunan bago lumabas 
si Goliat mula sa mga hukbo ng mga Filisteo upang 
tuyain ang Israel, si David, na isinugo ng kaniyang 
ama, ay dumating na may dalang panustos na pag- 
kain para sa kaniyang tatlong kapatid. Palibhasa'y 
lubhang ikinagalit ang pagtatanong ni David sa mga 
mandirigmang Israelita tungkol sa gantimpalang ta- 
tanggapin ng sinumang makapapatay kay Goliat, pi- 
nagalitan ni Eliab si David. Ipinahiwatig niya na pi- 
nababayaan nito ang kaniyang mga tungkulin sa 
pagpapastol at inakusahan niya ito ng pagiging pa- 
ngahas at may masamang puso. (Ang ulat tungkol 
sa pagsusugo kay David at sa galit ni Eliab ay wala 
sa Vatican Manuscript No. 1209.)--1Sa 17:13, 17, 
26-28. 

Nang dakong huli, lumilitaw na napangasawa ng 
anak ni David na si Jerimot ang anak ni Eliab na si 
Abihail.---2Cr 11:18. 

5. Isa sa mga Gadita na pumanig kay David no- 
ong hindi pa ito makakilos dahil kay Haring Saul. 
Ang mga Gadita ay “magigiting at makapangyari- 
hang mga lalaki,” anupat ang pinakamababa ay ka- 
tumbas ng isang daan, at ang pinakadakila ay ng 
isang libo.--1Cr 12:1, 8, 9, 14. 

6. Isang Levitang manunugtog sa ikalawang 
pangkat na kabilang sa mga tumugtog noong 
ipag-utos ni Haring David na ang kaban ni Jeho- 
va ay ilipat sa Jerusalem mula sa bahay ni Obed- 
edom.— 1Cr 15:18, 20, 25; 16:5. 


ELIABA [Ang Diyos ay Nagtatago]. Isang Saal- 
bonita, isa sa makapangyarihang mga lalaki ni Da- 
vid.--2Sa 23:32, 1Cr 11:33. 


ELIADA [Nalaman ng Diyos]. 

1. Isang anak na lalaki ni David na isinilang sa 
Jerusalem. (2Sa 5:13-16, 1Cr 3:5-8) Tinawag na Be- 
eliada sa 1 Cronica 14:7. 

2. Ama ng isang kalaban ni Solomon na nagnga- 
ngalang Rezon.---1Ha 11:23. 

3. Isang Benjamitang opisyal ng hukbo na na- 
nguna sa 200,000 mambubusog noong panahon ng 
paghahari ni Jehosapat.---2Cr 17:12, 17. 


ELIAKIM [Ibinabangon ng Aking Diyos]. 

1. Anak ni Hilkias, punong administrador ng 
sambahayan ni Hezekias na hari ng Juda nang pa- 
nahong salakayin ng Asiryanong haring si Senake- 
rib ang Juda noong 732 B.C.E. 


674 


Noong si Sebna pa ang “namamahala sa bahay,” 
inihula ng propetang si Isaias na aalisin siya sa po- 
sisyong ito at hahalinhan ni Eliakim, na tinawag ni 
Jehova na “aking lingkod.” Isasagawa ang pagsasa- 
lin ng posisyon sa pamamagitan ng pagbibihis kay 
Eliakim ng opisyal na mahabang damit at paha ni 
Sebna. Gayundin, “ang susi sa sambahayan ni Da- 
vid” ay iaatang sa balikat ni Eliakim, na nagpapahi- 
watig na ipagkakatiwala sa kaniya ang panganga- 
siwa sa mga silid ng hari at ang awtoridad na 
magpasiya kung sino ang tatanggapin upang mag- 
lingkod sa hari.--Isa 22:15-24. 

Bilang pagganap sa opisyal na katungkulang ito, 
si Eliakim, si Sebna na kalihim, at si Joa, lumilitaw 
na ang tagapagtala, ay lumabas upang makipag- 
usap kay Rabsases, na pumaroon sa Jerusalem ka- 
sama ang isang makapal na hukbong militar upang 
hingin ang pagsuko ng lunsod. Pagkatapos, hapak 
ang mga kasuutan, iniulat nilang tatlo ang mga sa- 
lita ng tagapagsalita ni Senakerib kay Haring Heze- 
kias. Isinugo naman ng hari sina Eliakim, Sebna, at 
ang matatandang lalaki ng mga saserdote kay Isa- 
jas upang sumangguni kay Jehova.--Isa 36:11, 22, 
37:1, 2, 2Ha 18:17, 18, 26, 36, 37; 19:1, 2. 

2. Hari ng Juda (628-618 B.C.E.) na iniluklok ni 
Paraon Necoh sa trono: pinalitan niya ang pangalan 
nito ng Jehoiakim. Si Eliakim ay anak ni Haring Jo- 
sias.---2Ha 23:34; tingnan ang JEHOIAKIM. 

3. Isa sa mga saserdoteng Levita na may mga 
trumpeta na kasama sa prusisyong isinaayos ni 
Nehemias noong pasinayaan ang muling-itinayong 
pader ng Jerusalem.---Ne 12:31, 41. 

4. Isang ninuno ng ama-amahan ni Jesus na si 
Jose.--Mat 1:13. 

5. Isang ninuno ng ina ni Jesus sa lupa na si Ma- 
ria.--Luc 3:30. 


ELIAM [Diyos ng Bayan]. 

1. Ama ni Bat-sheba. (2Sa 11:3) Tinawag na 
Amiel sa 1 Cronica 3:5. 

2. Isa sa makapangyarihang mga lalaki ni David, 
anak ni Ahitopel. (2Sa 23:34) Posibleng siya rin ang 
Blg. 1. Kung gayon, si Bat-sheba ay magiging apo ni 
Ahitopel. 


ELIAS [Ang Aking Diyos ay si Jehova]. 

1. Isa sa mga pangunahing propeta ng Israel. 
Maliwanag na siya ay taga-Tisbe, na ipinapalagay 
ng ilan na isang nayon sa lupain ng Gilead, sa S ng 
Ilog Jordan. (1Ha 17:1) Pinasimulan niya ang kani- 
yang mahabang paglilingkod bilang propeta sa Isra- 
el noong panahon ng paghahari ni Haring Ahab, na 
nagsimulang mamahala noong mga 940 B.C.E., at 
nagpatuloy siya hanggang noong panahon ng pag- 
hahari ng anak ni Ahab na si Ahazias (nagsimula 


675 


mga 919 B.C.E.). (1Ha 22:51) Ang huling pagkakata- 
ong binanggit na naglilingkod siya bilang propeta 
(para naman sa Juda) ay noong pagtatapos ng wa- 
long-taong paghahari ni Haring Jehoram ng Juda, 
na nagsimulang mamahala noong 913 B.C.E.---2Cr 
21:12-15: 2Ha 8:16. 

Inilaan ni Jehova si Elias bilang isang tagapag- 
taguyod ng tunay na pagsamba noong panahong 
ang espirituwal at moral na kalagayan ng Israel ay 
bumagsak nang napakababa. Ipinagpatuloy ni Ha- 
ring Ahab na anak ni Omri ang pagsamba sa guya 
na pinasimulan ni Jeroboam, ngunit mas masahol 
pa, napangasawa niya si Jezebel na anak ng Sido- 
niong hari na si Etbaal. Dahil sa impluwensiya nito, 
nagkasala si Ahab nang higit kaysa sa lahat ng na- 
unang mga hari ng Israel sa pamamagitan ng pag- 
papasok ng malawakang pagsamba kay Baal. Du- 
mami ang mga saserdote at mga propeta ni Baal, at 
umabot sa sukdulan ang katiwalian. Ang pagkapoot 
ni Jezebel kay Jehova ay naging dahilan ng pag- 
uusig at pagpatay sa mga propeta, kung kaya napi- 
litang magtago ang mga ito sa mga yungib.---1Ha 
16:30-33, 18:18. 

Pinakain ng mga Uwak. Si Elias ay unang bi- 
nanggit sa rekord nang isugo siya ni Jehova upang 
ipatalastas ang kaparusahan sa Israel dahil sa kani- 
lang mga kasalanan. Ang kaniyang unang mga sa- 
litang napaulat ay: “Buhay si Jehova na Diyos ng Is- 
rael na sa harap niya ay nakatayo ako.” Sinabi ni 
Elias na itinalaga ni Jehova na Diyos na buhay ng 
Israel na hindi magkakaroon ng ulan o hamog sa 
loob ng ilang taon, malibang baligtarin ito ni Elias. 
Ang yugtong iyon ay umabot nang tatlong taon at 
anim na buwan. (1Ha 17:1, San 5:17) Pagkatapos 
ipatalastas ito ay pinapunta ni Jehova si Elias sa 
agusang libis ng Kerit sa dakong S ng Jordan sa te- 
ritoryo ng tribo ni Gad. Dito ay makahimalang di- 
nadalhan siya ng mga uwak ng pagkain. Kumukuha 
naman siya ng tubig mula sa agusang libis, na nang 
maglaon ay natuyo dahil sa tagtuyot. Patuloy siyang 
pinatnubayan ni Jehova anupat isinugo siya sa labas 
ng teritoryo ng Israel sa Zarepat, isang bayan sa Fe- 
nicia na sakop ng Sidon noong panahong iyon. Dito, 
malapit sa lunsod ng Sidon, kung saan namamaha- 
la ang biyenan ni Haring Ahab na si Etbaal (1Ha 
16:31), nakatagpo ni Elias ang isang babaing balo na 
naghahanda ng huling hapunan nila ng kaniyang 
anak at gagamitin na niya ang kahuli-hulihan ni- 
lang harina at langis. Si Elias ay humiling ng tina- 
pay sa balo at nangakong paglalaanan siya ni Jeho- 
va sa panahon ng tagtuyot. Dahil nakilala niya si 
Elias bilang isang lalaki ng Diyos, siya ay sumunod 
at pinagpala. (Ihambing ang Mat 10:41, 42.) Saman- 
talang nanunuluyan si Elias sa tahanan niya, ang 
kaniyang anak ay namatay. Nanalangin si Elias sa 
Diyos, na nagpanumbalik naman sa buhay ng bata. 


ELIAS 


Ito ang unang pagkabuhay-muli na napaulat at ang 
ikatlo sa walong himala ni Elias.--1Ha 17. 


Paano idiniin ni Elias sa Israel na 
si Jehova ang tunay na Diyos? 


Samantala, kung saan-saan hinanap ni Ahab si 
Elias, walang alinlangang upang patayin ito. (1Ha 
18:10) Nang bandang huli ay tinagubilinan ng Diyos 
si Elias na magpakita kay Ahab. Sinalubong ni Elias 
si Ahab at hiniling niyang makatagpo ang 450 pro- 
peta ni Baal at ang 400 propeta ng sagradong pos- 
te (Asera). Tinipon ni Ahab ang mga propeta sa 
Bundok Carmel, di-kalayuan sa Dagat Mediteraneo. 
(LARAWAN, Tomo 1, p. 950) Sa harap ng bayan, 
iminungkahi ni Elias ang isang pagsubok upang pa- 
tunayan kung sino ang tunay na Diyos na dapat 
sundin. Ang isa na sasagot sa pamamagitan ng pag- 
tupok sa toro na ihahain sa kaniya ang siyang dapat 
kilalanin ng lahat. Sumang-ayon ang bayan. Unang 
tinawagan si Baal, ngunit walang nangyari. Walang 
apoy, walang patotoo na si Baal ay isang diyos na 
buhay, bagaman ang kaniyang mga propeta ay pa- 
tuloy na nananalangin sa kaniya, oo, naghiwa pa 
nga ng kanilang sarili ayon sa ritwal nila. Umika- 
ika sila sa palibot ng altar sa ilalim ng nakapapasong 
araw sa kalakhang bahagi ng maghapon habang pa- 
tuloy silang nililibak ni Elias, na naging dahilan 
upang lalo pa silang magwala.---1Ha 18:18-29. 

Ngayon ay pagkakataon naman ni Elias. Gamit 
ang 12 bato, inayos niya ang isang altar na giniba, 
malamang ay dahil sa sulsol ni Jezebel. Pagkatapos 
ay iniutos niya sa bayan na tatlong beses na basain 
ng tubig ang handog at ang altar, at pinuno nila ng 
tubig pati ang trinsera sa palibot ng altar, na naka- 
paligid sa isang dako na marahil ay 32 m (103 piye) 
kuwadrado. (1Ha 18:30-35) Noong oras ng regular 
na panggabing handog na mga butil, nanalangin 
nang minsan si Elias kay Jehova, na nagpababa na- 
man ng apoy mula sa langit upang tupukin hindi la- 
mang ang handog kundi pati ang kahoy, ang mga 
bato ng altar, at ang tubig sa trinsera. (1Ha 18:36- 
38) Nang makita ito ng bayan, isinubsob nila ang 
kanilang mukha at sinabi: “Si Jehova ang tunay na 
Diyos! Si Jehova ang tunay na Diyos!" Pagkatapos ay 
iniutos ni Elias na patayin ang 450 propeta ni Baal 
sa agusang libis ng Kison. Bilang sagot sa panala- 
ngin ni Elias, winakasan ni Jehova ang tagtuyot sa 
pamamagitan ng pagpapabuhos ng ulan. Pagkata- 
pos nito, sa tulong ng kapangyarihan ni Jehova, tu- 
makbo si Elias nang una pa sa karo ni Ahab, mara- 
hil ay mga 30 km (19 na mi), hanggang sa Jezreel. 
--1Ha 18:39-46. 

Tumakas Mula kay Jezebel. Nang mabali- 
taan ang pagkamatay ng mga propeta ni Baal, 


ELIAS 


sumumpa si Reyna Jezebel na ipapapatay niya si Eli- 
as. Dahil sa takot, tumakas si Elias at naglakbay 
nang mga 150 km (95 mi) sa timog-kanluran patu- 
ngong Beer-sheba, sa dakong K ng mababang Dagat 
na Patay. (MAPA, Tomo 1, p. 949) Matapos iwanan 
doon ang kaniyang tagapaglingkod, naglakbay pa 
siya patungo sa ilang, at nanalanging mamatay na 
sana siya. Dito ay nagpakita sa kaniya ang anghel ni 
Jehova, upang ihanda siya sa isang malayong pagla- 
lakbay patungo sa “bundok ng tunay na Diyos,” ang 
Horeb (Sinai). Palibhasa'y napalakas siya ng mga ki- 
nakain niya noon para sa 40-araw na paglalakbay, 
nakarating siya sa layo na mahigit 300 km (190 mi). 
Sa Horeb, nakipag-usap si Jehova sa kaniya pagka- 
tapos ng kasindak-sindak na pagtatanghal ng ka- 
pangyarihan sa pamamagitan ng hangin, lindol, at 
apoy. Si Jehova ay wala sa mga bagay na ito, hin- 
di siya isang diyos ng kalikasan, o mga puwersa 
lamang ng kalikasan na binigyang-katauhan. Ang 
mga puwersang ito ng kalikasan ay mga kapahaya- 
gan lamang ng kaniyang aktibong puwersa, hindi si 
Jehova mismo. Ipinakita kay Elias ng Makapangyari- 
han-sa-lahat na may gawain pa itong gagampanan 
bilang propeta. Itinuwid ni Jehova ang kaisipan ni 
Elias na siya na lamang ang mananamba ng tunay 
na Diyos sa Israel nang ipakita niya kay Elias na may 
7,000 na hindi lumuhod kay Baal. Pinabalik niya si 
Elias sa atas nito at binanggit ang tatlong tao na da- 
pat pahiran, o atasan, upang gumanap ng gawain 
para kay Jehova: si Hazael bilang hari sa Sirya, si 
Jehu bilang hari sa Israel, at ang kaniya mismong 
kahalili na si Eliseo.---1Ha 19:1-18. 

Inatasan si Eliseo Bilang Kahalili. Pagkata- 
pos ay naglakbay si Elias patungo sa bayan ni Eli- 
seo, sa Abel-mehola. Nang madatnan ni Elias si Eli- 
seo na nag-aararo sa bukid, inihagis niya rito ang 
kaniyang opisyal na kasuutan, na nagpapahiwatig 
ng pag-aatas, o pagpapahid. Mula noon ay naging 
kasama ni Elias si Eliseo bilang kaniyang taga- 
paglingkod. Tiyak na kasama ni Elias si Eliseo nang 
muli siyang humula laban kay Ahab. Inagaw ng sa- 
kim na haring iyon na mananamba ni Baal ang 
isang ubasan, na minanang pag-aari ni Nabot na 
Jezreelita, anupat pinahintulutan ang kaniyang asa- 
wang si Jezebel na gumamit ng mga bulaang para- 
tang, mga bulaang saksi, at di-matuwid na mga hu- 
kom upang maipapaslang si Nabot. Sinalubong ni 
Elias si Ahab sa ubasan at sinabi kay Ahab na ang 
dugo nito ay hihimurin ng mga aso sa dako ring 
iyon kung saan hinimod ng mga ito ang dugo ni Na- 
bot. Ipinatalastas din niya na gayundin ang magi- 
ging kahihinatnan ni Jezebel.--1Ha 19:19: 21:1-26. 

Pagkaraan ng mga tatlong taon ay namatay si 
Ahab sa pakikipagbaka. Ang kaniyang karong pan- 
digma ay hinugasan sa tabi ng tipunang-tubig ng 
Samaria, at hinimod ng mga aso ang kaniyang 


676 


dugo. Gayunman, ang paglalapat ng kamatayan kay 
Jezebel ay naghintay pa ng mga 15 taon. Si Ahab ay 
hinalinhan ng kaniyang anak na si Ahazias. Sinun- 
dan ng haring ito ang mga yapak ng kaniyang ba- 
lakyot na ama, sapagkat nang masugatan siya sa 
isang aksidente ay bumaling siya sa huwad na diyos 
na si Baal-zebub, ang diyos ng Ekron, upang su- 
mangguni tungkol sa kahihinatnan ng kaniyang sa- 
kit. Ipinarating sa kaniya ni Elias ang sinabi ni Jeho- 
va na dahil doon ay tiyak na mamamatay siya. Nang 
tatlong pangkat ang sunud-sunod na isugo ni Aha- 
zias upang kunin si Elias, na bawat pangkat ay binu- 
buo ng isang pinuno na may 50 tauhan, ang prope- 
ta ay nagpababa ng apoy mula sa langit upang 
lipulin ang unang dalawang pangkat, ngunit sa pa- 
kiusap ng ikatlong pinuno, bumalik siyang kasama 
nito upang personal na ipahayag ang hatol laban 
kay Ahazias.-- 1Ha 22:1, 37, 38, 2Ha 1:1-17. 

Hinalinhan ni Eliseo. Kasuwato ng pagkilos 
ni Elias noong atasan niya si Eliseo ilang taon bago 
nito, dumating ang panahon na ang katungkulan ng 
propeta ay kailangan na niyang isalin kay Eliseo, na 
lubusan nang nasanay. Naganap ito noong panahon 
ng pamamahala ng kahalili ni Ahazias, ang kapatid 
nito na si Jehoram ng Israel. Nang panahong iyon ay 
pumaroon si Elias sa Bethel, at mula roon ay nagtu- 
ngo siya sa Jerico at bumaba sa Jordan, anupat si 
Eliseo ay lagi niyang kasa-kasama noon. Doon, bi- 
lang gantimpala kay Eliseo dahil sa kaniyang kata- 
patan, nakita niya ang isang maapoy na karong pan- 
digma at ang maaapoy na kabayo habang si Elias ay 
umaakyat sa langit sa pamamagitan ng isang buha- 
wi. Pinulot ni Eliseo ang opisyal na kasuutan ni Elias 
na nahulog mula rito, at sumakaniya ang “dalawang 
bahagi” (tulad ng takdang bahagi ng panganay na 
anak) ng espiritu ni Elias, isang espiritu ng lakas ng 
loob at ng pagiging lubos na mapanibughuin para 
kay Jehova na Diyos ng mga hukbo.'---2Ha 2:1-13, 
1Ha 19:10, 14: ihambing ang Deu 21:17. 

Hindi namatay si Elias nang pagkakataong iyon, 
ni pumaroon man siya sa di-nakikitang dako ng 
mga espiritu, kundi inilipat siya sa ibang atas ng 
panghuhula. (Ju 3:13) Ipinakikita ito ng bagay na 
hindi nagsagawa si Eliseo ng anumang pagdada- 
lamhati para sa kaniyang panginoon. Maraming 
taon pagkaraan ng kaniyang pag-akyat sa langit sa 
pamamagitan ng buhawi, si Elias ay buhay pa rin at 
aktibo bilang propeta, ngayon naman ay para sa 
hari ng Juda. Dahil sa balakyot na landasing tina- 
hak ni Haring Jehoram ng Juda, sinulatan siya ni 
Elias ng liham na nagpapahayag ng kahatulan ni Je- 
hova, na di-nagtagal ay natupad.--2Cr 21:12-15, 
tingnan ang LANGIT (Pag-akyat sa Langit). 

Mga Himala. “Walong himala ang kinikilalang 
isinagawa ni Elias sa ulat ng Bibliya. Ang mga ito ay: 
(1) pagpapatigil ng ulan mula sa langit, (2) hindi 


677 


pagkaubos ng panustos na harina at langis ng baba- 
ing balo ng Zarepat, (3) pagbuhay-muli sa anak ng 
babaing balo, (4) pagpapababa ng apoy mula sa la- 
ngit bilang sagot sa panalangin, (5) pagpapaulan 
upang wakasan ang tagtuyot bilang sagot sa panala- 
ngin, (6) pagpapababa ng apoy sa kapitan ni Ha- 
ring Ahazias at sa 50 tauhan nito, (7) pagpapababa 
ng apoy sa ikalawang kapitan at sa 50 tauhan nito, at 
(8) paghawi sa Ilog Jordan nang hampasin niya ito 
ng kaniyang opisyal na kasuutan. Ang pag-akyat 
niya sa langit ay makahimala rin, ngunit iyon ay tu- 
wirang ginawa ng Diyos, hindi isang bagay na pina- 
simulan ng isang panalangin o proklamasyon ni 
Elias. 

Si Elias ay isang masigasig na tagapagtaguyod ng 
tunay na pagsamba kay Jehova. Isang napakalaking 
gawain ang ginampanan niya upang wasakin ang 
Baalismo sa Israel: ang gawaing pinasimulan niya ay 
ipinagpatuloy ni Eliseo, at ang paglalapat ng kama- 
tayan kay Jezebel at ang pagwasak sa maruming 
Baalismo mula sa Sidon ay isinagawa ni Jehu. Noong 
mga araw ni Elias ay may 7,000, kabilang na si Oba- 
dias na tagapamahala ng sambahayan ni Ahab, na 
nasumpungang tapat kay Jehova, tiyak na lubhang 
pinatibay ni Elias ang ilan sa kanila. Inatasan ni Elias 
si Eliseo bilang kahalili niya, ngunit ang pagpapahid 
kay Hazael at kay Jehu ay isinagawa ni Eliseo. 

Tiyak na tinutukoy ng apostol na si Pablo si Elias 
nang banggitin niya ang tungkol kay “Samuel at sa 
iba pang mga propeta, na sa pamamagitan ng pana- 
nampalataya ay... nagpangyari ng katuwiran ... 
Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay 
sa pamamagitan ng pagkabuhay-muli.” Kaya kabi- 
lang siya sa “ulap” ng tapat na mga saksi noong si- 
naunang panahon. (Heb 11:32-35, 12:1) Tinukoy ng 
alagad na si Santiago si Elias bilang patotoo na ma- 
bisa ang mga panalangin ng “isang taong may dam- 
daming tulad ng sa atin,” na matuwid na nagliling- 
kod sa Diyos.---San 5: 16-18. 

Ang Gawain ay Nagsilbing Hula Hinggil sa 
mga Bagay na Darating. Mga 450 taon pagka- 
raan ng panahon ni Elias, inihula ni Malakias na si 
Elias na propeta ay lilitaw “bago dumating ang da- 
kila at kakila-kilabot na araw ni Jehova.” (Mal 4:5, 6) 
Hinihintay ng mga Judio noong mga araw ni Jesus 
ang pagdating ni Elias upang tuparin ang hulang 
ito. (Mat 17:10) Inakala ng ilan na si Jesus ay si Elias. 
(Mat 16:14) Itinanggi ni Juan na Tagapagbautismo, 
na nadaramtan ng kasuutang balahibo at may pa- 
migkis na katad sa kaniyang mga balakang gaya ni 
Elias, na siya mismo si Elias. (2Ha 1:8, Mat 3:4: Ju 
1:21) Hindi sinabi ng anghel sa ama ni Juan na si 
Zacarias na si Juan ang magiging si Elias, kundi na 
tataglayin nito ang “espiritu at kapangyarihan ni 
Elias . . . upang ihanda para kay Jehova ang isang 


ELIASIB 


nakahandang bayan.” (Luc 1:17) Ipinahiwatig ni Je- 
sus na ginawa ni Juan ang gawaing iyon ngunit hin- 
di ito nakilala ng mga Judio. (Mat 17:11-13) Pagka- 
matay ni Juan, nakita si Elias sa pangitain kasama 
ni Moises nang magbagong-anyo si Jesus, anupat 
nagpapahiwatig na may isang bagay pang mangya- 
yari na inilalarawan ng gawaing ginampanan ni 
Elias.---Mar 9:1-8. 

2. Isang anak ng Benjamitang si Jeroham, isang 
taong nakatira sa Jerusalem at ulo ng kaniyang 
sambahayan.--1ICr 8:1, 27, 28. 

3. Isang saserdoteng Levita mula sa “mga anak ni 
Harim” (1Cr 24:8, Ezr 2:1, 2, 39) na kabilang sa mga 
sumunod sa payo ni Ezra na paalisin ang kanilang 
mga asawang banyaga.--Ezr 10:21, 44. 

4. Isang inapo ni Elam na kabilang sa mga sumu- 
nod sa payo ni Ezra na paalisin ang kanilang mga 
asawang banyaga.--Ezr 10:26, 44. 


ELIASAP [Ang Diyos ay Nagdagdag (Nagpara- 
Mi)]. 

1. Anak ni Deuel (o Reuel) na mula sa tribo ni 
Gad, isa sa 12 pinuno na pinili ni Jehova upang tu- 
mulong kina Moises at Aaron sa pagkuha ng kabuu- 
ang bilang ng mga lalaki para sa hukbo. (Bil 1:1-4, 
14: 2:14) Si Eliasap ang namahala sa hukbo ng ka- 
niyang tribo, na isang bahagi ng tatlong-tribong 
pangkat ng kampo ni Ruben. (Bil 2:10-15, 10:18-20) 
Bukod sa pakikibahagi sa panggrupong paghahan- 
dog ng mga pinuno pagkatapos na maitayo ang ta- 
bernakulo, naghandog pa si Eliasap ng kaniyang 
sariling handog noong ikaanim na araw para sa 
pagpapasinaya ng altar.---Bil 7:1, 2, 10, 42-47. 

2. Anak ni Lael at pinuno ng sambahayan ng 
mga Gersonita sa panig ng ama. Sa ilalim ng panga- 
ngasiwa ni Eliasap, ang mga Gersonita ang bumu- 
buhat sa mga pantakip ng tolda at sa pantabing ng 
pasukan ng tabernakulo, gayundin sa pantabing ng 
pasukan ng looban, sa mga tabing ng looban, at sa 
mga pantoldang panali.--Bil 3:21-26. 


ELIASIB [Ang Aking Diyos ay Nagpapanum- 
balik (Nagpapanauli)]. 

1. Isang Levita na mula sa mga anak ni Aaron. Sa 
kaniyang sambahayan sa panig ng ama nahulog 
ang palabunot para sa ika-11 pangkat ng mga saser- 
dote noong panahon ni David.--1Cr 24:1, 5, 6, 12. 

2. Ama ng isa na nagngangalang Jehohanan. 
—Ezr 10:6. 

3. Isang Levitang mang-aawit sa templo na kabi- 
lang sa mga nagpaalis sa kanilang mga asawang 
banyaga noong panahon ni Ezra.---Ezr 10:16, 17, 23, 
24, 44. 

4. Inapo ni Zatu na kabilang din sa mga lalaking 
nagpaalis sa kanilang mga asawang banyaga.---Ezr 
10:16, 17, 27, 44. 


ELIATA 


5. Inapo ni Bani na kabilang din sa mga nagpaa- 
lis sa kanilang mga asawang banyaga.---Ezr 10:16, 
17, 34, 36, 44. 

6. Apo ni Jesua, na bumalik kasama ni Zerubabel 
mula sa pagkatapon sa Babilonya. Si Eliasib ang ma- 
taas na saserdote noong mga araw ni Nehemias at 
kasama siya ng iba pang mga saserdote sa muling 
pagtatayo ng Pintuang-daan ng mga Tupa ng pader 
ng Jerusalem. (Ne 12:1, 10; 3:1) Samantalang wala 
si Nehemias, dinungisan ni Eliasib ang templo sa pa- 
mamagitan ng paggawa ng isang bulwagang kainan 
sa looban ng templo para sa kaniyang kamag-anak 
na si Tobia na Ammonita. Ngunit pagbalik ni Nehe- 
mias, inihagis niya sa labas ang mga muwebles ni 
Tobia at ipinag-utos na linisin ang mga bulwagang 
kainan. Itinaboy rin ni Nehemias ang isa sa mga 
anak ni Joiada na anak ni Eliasib dahil napangasawa 
nito ang isang anak ni Sanbalat na Horonita.---Ne 
18:4, 5, 7-9, 28. 

7. Anak ni Elioenai, isang inapo ni Haring David. 
— 1Cr 3:1, 5, 10, 24. 


ELIATA [Ang Aking Diyos ay Dumating]. Isang 
anak ni Heman na itinalaga, noong panahon ng pa- 
mamahala ni Haring David, sa pamamagitan ng pa- 
labunutan upang maging isang manunugtog sa ika- 
20 pangkat na naglilingkod sa bahay ni Jehova. 
- 1Cr 25:1, 4-6, 9, 27. 


ELIDAD [Ang Aking Diyos ay Umibig]. Isang 
Benjamitang pinuno, ang anak ni Kislon, sa utos ni 
Jehova ay inatasan siya na tuwirang makibahagi sa 
paghahati-hati ng Lupang Pangako sa mga Israelita. 
—Bil 34:17, 18, 21, 29. 


ELIEHO-ENAI [Nakatuon kay Jehova ang Aking 
mga Mata]. 

1. Isang bantay ng pintuang-daan mula sa mga 
Korahita na inatasan ni David, ang ikapitong anak ni 
Meselemias na mula sa tribo ni Levi.---1Cr 26:1-3. 

2. Ang anak ni Zerahias na bumalik, na sinama- 
han ng 200 lalaki mula sa sambahayan ni Pahat- 
moab sa panig ng ama, mula sa Babilonya patu- 
ngong Jerusalem kasama ni Ezra.---Ezr 8:1, 4. 


ELIEL [Ang Aking Diyos ay Diyos]. 

1. Isa sa mga ulo ng kalahati ng tribo ni Manases. 
Tulad ng iba pang mga ulo, si Eliel ay isang ma- 
giting at makapangyarihang lalaki, isang lalaking 
bantog.---1Cr 5:24. 

2. Isang Levita na mula sa pamilya ng mga Ko- 
hatita at ninuno ng propetang si Samuel. (1Cr 6:33, 
34) Maliwanag na tinatawag siyang Elihu sa 1 Sa- 
muel 1:1 at Eliab sa 1 Cronica 6:27. 

3. Isang inapo ni Simei na mula sa tribo ni Ben- 
jamin.--ICr 8:1, 20, 21. 


678 


4. Isang inapo ni Sasak na mula sa tribo ni Ben- 
jamin.--ICr 8:1, 22, 2b. 

5. Isang Mahavita, isa sa makapangyarihang 
mga lalaki ni David.--1Cr 11:26, 46. 

6. Isa pa sa makapangyarihang mga lalaki ni Da- 
vid.— 1Cr 11:26, 47. 

7. Isang Gadita, isa sa mabibilis, matatapang, at 
makapangyarihang mga lalaki na humiwalay at pu- 
manig kay David habang hindi pa ito makakilos da- 
hil kay Haring Saul. Ang pinakamaliit sa mga Gadi- 
tang ito ay inilalarawan bilang katumbas ng isang 
daan, at ang pinakadakila ay katumbas ng isang 
libo.—1Cr 12:1, 8, 11, 14. 

8. Anak ni Hebron, isa sa mga ulo ng mga Levi- 
ta na pinili ni David upang magdala ng Kaban sa Je- 
rusalem.— 1Cr 15:9, 11, 12. 

9. Isang Levitang komisyonado na nasa panig ni 
Conanias na nangangasiwa sa “abuloy at sa ikasam- 
pu at sa mga banal na bagay’ noong mga araw ni 
Haring Hezekias.---2Cr 31:11-13. 


ELIENAI [pinaikling anyo ng Elieho-enai]. Isang 
inapo ni Simei na mula sa tribo ni Benjamin na na- 
nahanan sa Jerusalem.--1Cr 8:1, 20, 21, 28. 


ELIEZER [Ang Aking Diyos ay Katulong]. 

1. Isang lalaking taga-Damasco at ang magiging 
tagapagmana ni Abraham kung hindi ito magkaka- 
anak. Tinukoy siya ni Abraham na “isang anak na 
lalaki sa aking sambahayan.” (Gen 15:2, 3) Ipinahi- 
hiwatig ng mga tuklas sa arkeolohiya, gaya ng mga 
tapyas mula sa Nuzi, kung bakit itinuring ni Abra- 
ham si Eliezer na kaniyang tagapagmana. Kadala- 
san, ang mga mag-asawang walang anak ay nag- 
aampon ng anak na lalaki na mag-aalaga sa kanila 
sa kanilang katandaan at magsasaayos ng kanilang 
libing pagkamatay nila, at pagkatapos ay siyang 
magmamana ng kanilang ari-arian. Gayunpaman, 
itinatakda rin na kung magkakaanak sila ng isang 
lalaki pagkatapos gawin ang pag-aampon, ang tu- 
nay na anak ang magiging pangunahing tagapag- 
mana. 

Malamang na si Fliezer ang tinutukoy na pinaka- 
matandang lingkod ni Abraham at tagapamahala 
ng kaniyang sambahayan, na isinugo ni Abraham 
sa sambahayan ni Nahor sa mataas na Mesopotamia 
upang kumuha ng isang babaing mapapangasawa 
ni Isaac. Tulad ng kaniyang panginoong si Abra- 
ham, umasa si Eliezer kay Jehova ukol sa patnubay 
at kinilala niya ang Kaniyang pag-akay.--Gen 24: 
2,4, 12-14, 56. 

2. Ang nakababata sa dalawang anak ni Moises, 
na pinanganlan ni Moises nang gayon sapagkat ang 
Diyos ang kaniyang katulong sa pagliligtas kay Moi- 
ses mula sa tabak ni Paraon. (Exo 18:4) Iisa lamang 
ang naging anak na lalaki ni Eliezer, si Rehabias, 


679 


na pinagmulan naman ng maraming inapo. Noong 
mga araw ni David, ang isa sa mga ito, si Selomot, 
kasama ang kaniyang mga kapatid, ay inatasang 
mamahala sa lahat ng mga bagay na pinabanal. 
— 1Cr 23:17: 26:25, 26, 28. 

3. Isang anak ni Beker at inapo ni Benjamin. 
— 1Cr 7:6, 8. 

4. Isa sa pitong saserdote na nagpapatunog nang 
malakas sa mga trumpeta sa harap ng kaban ni Je- 
hova nang iahon ito ni David sa Jerusalem mula sa 
bahay ni Obed-edom.---1Cr 15:24. 

5. Anak ni Zicri at lider ng tribo ni Ruben noong 
panahon ng paghahari ni David.— 1Cr 27:16. 

6. Anak ni Dodavahu ng Maresha, isang propeta 
na humulang sisirain ni Jehova ang mga gawa ni 
Haring Jehosapat may kaugnayan sa pakikisosyo 
nito sa balakyot na si Haring Ahazias sa paggawa ng 
mga barko.---2Cr 20:35-37, 1Ha 22:48. 

7. Isa sa mga pangulo ng mga tapon na bumalik 
sa Jerusalem kasama ni Ezra.---Ezr 8:16. 

8. Isang saserdote mula sa “mga anak ni Jesua” 
na kabilang sa mga sumunod sa payo ni Ezra at na- 
ngakong paaalisin ang kanilang mga asawang ban- 
yaga.--Ezr 10:18, 19. 

9. Isang Levita na kabilang sa mga nagpaalis sa 
kanilang mga asawang banyaga, bilang pagsunod 
sa payo ni Ezra.---Ezr 10:23, 44. 

10. Isang inapo ni Harim na kabilang sa mga na- 
kinig sa mga salita ni Ezra na paalisin ang kanilang 
mga asawang banyaga.---Ezr 10:31, 44. 

11. Isang ninuno ng ina ni Jesus sa lupa na si Ma- 
ria.--Luc 3:29. 


ELIHOREP [posible, Diyos ng Taglamig]. Isang 
anak ni Sisa na naglingkod, kasama ng kaniyang ka- 
patid na si Ahias, bilang isang kalihim ni Haring So- 
lomon.---1Ha 4:1-3. 


ELIHU [Ang Aking Diyos ay Siya]. 

1. “Anak ni Barakel na Buzita na mula sa pamil- 
ya ni Ram.” Bilang inapo ni Buz, maliwanag na si 
Elihu ay isang malayong kamag-anak ni Abraham. 
(Job 32:1, 2, 6: Gen 22:20, 21) Malamang na mata- 
mang nakinig si Elihu sa buong debate sa pagitan ni 
Job at ng kaniyang tatlong diumano'y mang-aaliw. 
Ngunit, bilang paggalang sa kanilang edad, nanati- 
li siyang tahimik hanggang sa silang lahat ay maka- 
tapos sa pagsasalita. Bagaman si Flihu ay tinaguri- 
ang madaldal ng makabagong mga kritiko, anupat 
sinasabing paliguy-ligoy ang kaniyang mga paha- 
yag, ang mga pananalita ni Elihu ay hindi yaong 
nagmumula sa isang mapanghimasok na kabata- 
an. Lubusan niyang natatanto na ang karunungan 
ay hindi lamang taglay niyaong mga may kalau- 
nan na sa mga taon, kundi sa halip, ang espiritu 


ELIHU 


ng Diyos ang talagang nakapagpaparunong sa isa. 
Kaya naman nanalig nang husto si Elihu sa espiritu 
ng Diyos. Sa gayon ay may-kawastuan niyang na- 
pag-unawa na hindi natanto ni Job na ang pagba- 
bangong-puri sa Diyos na Jehova ay lalong higit 
na mahalaga kaysa sa pagbabangong-puri sa sinu- 
mang tao at na ang totoo'y ipinahayag ng tatlong 
kaibigan ni Job na ang Diyos ay balakyot.---Job 
32:2-9, 18. 

Si Elihu ay walang itinangi, anupat hindi siya 
naggawad ng labis na mapamuring titulo sa kaninu- 
man. Kinilala niya na siya, tulad ni Job, ay gawa sa 
luwad at na ang Makapangyarihan-sa-lahat ang ka- 
niyang Maylalang. Hindi intensiyon ni Elihu na sin- 
dakin si Job kundi kinausap niya ito bilang isang tu- 
nay na kaibigan, anupat tinawag si Job sa pangalan, 
bagay na hindi ginawa nina Elipaz, Bildad, o Zopar. 
--Job 32:21, 22, 33:1, 6. 

Sa bawat aspekto ay dinakila ni Elihu ang posisyon 
ng tunay na Diyos: Ang Makapangyarihan-sa-lahat 
ay makatarungan, anupat ginagantimpalaan ang in- 
dibiduwal ayon sa kaniyang paggawi. Humahatol 
siya nang walang pagtatangi at lubusang nababatid 
ang landasing nilalakaran ng mga tao. Naririnig 
ng Diyos ang daing ng mga napipighati. Bilang 
isang Guro, ginagawa niyang maging mas maru- 
nong ang tao kaysa sa mga nilalang na hayop. Ta- 
nging ang kabulaanan ang hindi pinakikinggan ng 
Diyos, kaya pinatibay-loob ni Elihu si Job na mag- 
hintay sa Kaniya. Karagdagan pa, tiniyak ni Elihu 
kay Job na sumasakaniya ang Diyos at na hindi Niya 
iingatang buhay ang balakyot, ngunit “tatapusin [ni- 
yaong mga naglilingkod sa Kaniya] sa kabutihan ang 
kanilang mga araw.” (Job 36:11) Pagkatapos ay pina- 
alalahanan si Job na dakilain ang gawa ng Diyos, 
ang dakilang Tagapaglaan, na saganang nagbibigay 
ng pagkain. Itinawag-pansin ni Elihu kay Job ang 
mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos at ang Ka- 
niyang pagsupil sa mga puwersa ng kalikasan, anu- 
pat pinasigla si Job na “magbigay-pansin sa mga 
kamangha-manghang gawa ng Diyos.” (Job 37:14) 
Nagtapos si Elihu sa isang matayog na pangangatu- 
wiran, anupat sinabi tungkol sa Makapangyarihan- 
sa-lahat: “Siya ay dakila sa kapangyarihan, at ang 
katarungan at ang saganang katuwiran ay hindi 
niya mamaliitin. Kaya nga katakutan nawa siya ng 
mga tao.”---Job 37:23, 24: kab 34-37. 

Tanging dahil sa espiritu ng Diyos kung kaya na- 
ging posible para kay Elihu na suriin nang may ka- 
wastuan ang mga bagay-bagay at salitain ang mga 
salitang natupad kay Job nang siya ay maipanauli: 
“Sagipin siya mula sa pagkababa sa hukay! Naka- 
sumpong ako ng pantubos! Maging higit na sariwa 
pa ang kaniyang laman kaysa noong kabataan, ma- 
balik siya sa mga araw ng lakas ng kaniyang kaba- 
taan.”--Job 33:24, 25. 


ELIKA 


2. Isang ninuno ng propetang si Samuel: ang 
anak ni Tohu. (1Sa 1:1) Maliwanag na si Elihu ay ti- 
natawag ding Eliab at Eliel.--- 1Cr 6:27, 34. 

3. Ipinapalagay na si Eliab na pinakamatandang 
kapatid ni Haring David, naging prinsipe ng tribo ni 
Juda.— 1Cr 27:18, 22, ihambing ang 1Sa 16:6, ting- 
nan ang ELIAB Blg. 4. 

4. Isa sa pitong ulo ng mga libu-libo ng Manases 
na lumipat sa panig ni David sa Ziklag.-- 1Cr 12:20. 

5. Isang Korahita mula sa pamilya ni Obed-edom 
na isang bantay ng pintuang-daan sa bahay ng 
Diyos, na inatasan noong panahon ng paghahari ni 
David.--1Cr 26:1,4, 7, 8. 


ELIKA. Isa sa makapangyarihang mga lalaki ni 
David, maliwanag na mula sa bayan ng Harod. 
--2Sa 23:25. 


ELIM [Malalaking Punungkahoy]. Ang ikalawang 
lokasyon ng kampamento ng mga Israelita pagkata- 
wid nila sa Dagat na Pula. (Exo 15:27, 16:1, Bil 33: 
9, 10) Bagaman hindi tiyak kung saan ang ek- 
saktong lokasyon nito, ipinapalagay na ito ay ang 
Wadi Gharandel sa Peninsula ng Sinai, mga 88 km 
(55 mi) sa TTS ng Suez. Tulad ng Elim sa Bibliya, na 
may labindalawang bukal ng tubig at pitumpung 
puno ng palma,’ ang makabagong lugar na ito ay ki- 
lalang-kilala bilang dakong tubigan na may pana- 
nim at mga palma. 


ELIMAS [Manggagaway]. Ang propesyonal na 
pangalan o titulo ng “isang lalaki, isang manggaga- 
way, isang bulaang propeta,” na nagngangalang 
Bar-Jesus, isang Judio na naninirahan sa pulo ng 
Ciprus noong unang siglo C.E. (Gaw 13:6-8) Nang 
sabihin ni Lucas na “manggagaway .. . ang pagka- 
salin sa kaniyang pangalan,” ang tinutukoy ay ang 
ginamit nitong pangalan na Elimas, hindi ang Bar- 
Jesus. Pangkaraniwan lamang sa mga Judio nang 
panahong iyon ang magsagawa ng mga sining ng 
mahika at panggagaway, gayundin, kapag nanini- 
rahan sa lipunang Griego, ang gumamit ng isang 
pangalang Griego.--Gaw 8:9-11: 19:17-19: tingnan 
ang BAR-JESUS. 


ELIMELEC [Ang Aking Diyos ay Hari]. Isang 
lalaking taga-Betlehem na umalis ng Juda, kasama 
ang kaniyang asawang si Noemi at ang kanilang da- 
lawang anak na sina Mahalon at Kilion, dahil sa 
isang taggutom noong mga araw ng mga Hukom at 
nanirahan bilang dayuhan sa Moab, kung saan siya 
namatay.--Ru 1:1-3. 


ELIOENAI [pinaikling anyo ng Elieho-enaj]. 


1. Isang anak ni Nearias at ninuno ni Haring So- 
lomon. Si Elioenai ang ama nina Hodavias, Flia- 


680 


sib, Pelaias, Akub, Johanan, Delaias, at Anani.-- 1Cr 
3:10, 23, 24. 

2. Isang pinuno mula sa tribo ni Simeon.--1Cr 
4:24, 36-38. 

3. Isang anak ni Beker at inapo ni Benjamin. 
—1Cr 7:6, 8. 

4. Isang saserdote mula sa “mga anak ni Pasur” 
na kabilang sa mga nakinig sa payo ni Ezra na pa- 
alisin ang kanilang mga asawang banyaga.---Ezr 
2:36, 38, 10:18, 19, 22. 

5. Isang inapo ni Zatu. Si Elioenai ay kabilang sa 
mga nagpaalis sa kanilang mga asawang banyaga 
noong panahon ni Ezra.---Ezr 10:27, 44. 

6. Isa sa mga saserdote na may mga trumpeta at 
nasa prusisyong isinaayos ni Nehemias sa pagpa- 
pasinaya ng pader ng Jerusalem.--Ne 12:27, 31, 
40, 41. 


ELIPAL [posible, Ang Aking Diyos ay Namagi- 
tan]. Ang anak ni Ur na nakatalang kabilang sa ma- 
kapangyarihang mga lalaki ng mga hukbong mili- 
tar ni David. Maaaring si Elipal ang Flipelet sa 
2 Samuel 23:34.--1Cr 11:26, 35. 


ELIPAZ. 

1. Panganay na anak ni Esau sa kaniyang Cana- 
anitang asawa na si Ada. Anim o pito sa mga anak 
ni Flipaz, kabilang na sina Teman, Omar, at Ama- 
lek, ang naging mga shik ng mga tribong Edomita. 
--Gen 36:4, 10-12, 15, 16; 1Cr 1:35, 36; tingnan ang 
SHIK. 

2. Isa sa tatlong kasamahan ni Job. (Job 2:11) Ya- 
mang isang Temanita, malamang na isa siyang 
inapo ng Blg. 1, samakatuwid ay isang inapo ni 
Abraham at malayong kamag-anak ni Job. Ipinag- 
hambog niya at ng kaniyang mga kaapu-apuhan 
ang kanilang karunungan. (Jer 49:7) Sa tatlong 
“mang-aaliw,” si Elipaz ang namumukod-tangi bi- 
lang ang pinakamahalaga at pinakamaimpluwensi- 
ya, na nagpapahiwatig na maaaring siya rin ang 
pinakamatanda. Siya ang unang nagsasalita sa tat- 
long yugto ng debate, at mas mahahaba ang kani- 
yang mga pahayag. 

Ganito ang pangangatuwiran ni Elipaz sa kani- 
yang unang pahayag: “Sinong walang-sala ang na- 
matay? At saan ba nalipol ang mga matuwid?” 
Kaya, ang nabubuo niyang konklusyon ay na mala- 
mang na nakagawa si Job ng isang bagay na balak- 
yot anupat tumanggap ng kaparusahan ng Diyos. 
(Job kab 4, 5) Sa kaniyang ikalawang pagtuligsa, ti- 
nuya ni Elipaz ang karunungan ni Job: “Ang isa 
bang taong marunong ay sasagot ng mahanging 
kaalaman, o pupunuin ba niya ang kaniyang tiyan 
ng hanging silangan? .. . Ano ba ang alam mo na 
hindi namin alam?” “Laban sa Makapangyarihan- 


681 


sa-lahat,” ang pahiwatig ni Elipaz, “ay tinatangka [ni 
Job na] ipakitang nakahihigit siya.” Sa pagtatapos ng 
kaniyang ikalawang pagdungis sa mabubuting kata- 
ngian ni Job, inilarawan ng Edomita ang matuwid 
na si Job bilang isang apostata, na naninirahan sa 
mga tolda ng panunuhol, isang tao na puno ng pan- 
lilinlang. (Job 15) Sa katapus-tapusan ay pinahira- 
pan ni Elipaz si Job sa ikatlong pagkakataon, anupat 
may-kabulaanang inakusahan ito ng lahat ng uri ng 
krimen---pangingikil, pagkakait ng tubig at tinapay 
sa mga nagdarahop, at paniniil sa mga babaing balo 
at mga ulila.---Job 22. 

Pagkatapos ng ikalawang pambabatikos ni Elipaz 
ay sumagot si Job nang may kahusayan: “Kayong 
lahat ay mapanligalig na mga mang-aaliw! May wa- 
kas ba ang mga salitang mahangin?” (Job 16:2, 3) 
Sa konklusyon ng mga debate, si Jehova mismo ang 
nagsalita kay Elipaz: “Ang aking galit ay nag-init la- 
ban sa iyo at sa dalawang kasamahan mo, sapagkat 
hindi kayo nagsalita ng katotohanan tungkol sa akin 
gaya ng aking lingkod na si Job.” Sinabihan si Elipaz 
na dapat silang maghandog ng isang hain at na pag- 
katapos nito ay idadalangin sila ni Job.---Job 42:7-9. 


ELIPELEHU [posible, Gawin Nawa Siyang Na- 
iiba ng Diyos]. Isang Levitang manunugtog sa ikala- 
wang pangkat na gumanap bilang isa sa mga taga- 
pangasiwa sa pagtugtog ng alpa noong panahong 
ilipat ang sagradong Kaban mula sa bahay ni Obed- 
edom patungo sa Jerusalem.--1Cr 15:17, 18, 21. 


ELIPELET [Ang Aking Diyos ay Pagtakas: Diyos 
ng Pagtakas]. 

1. Anak ni Ahasbai, isa sa makapangyarihang 
mga lalaki ni David. (2Sa 23:34) Posibleng si Elipe- 
let ang Elipal ng 1 Cronica 11:35. 

2. Isang anak na isinilang kay David sa Jerusa- 
lem (1Cr 3:5, 6), tinatawag ding Flpelet sa 1 Croni- 
ca 14:b. 

3. Ang huling binanggit na anak ni David na ipi- 
nanganak sa Jerusalem. (2Sa 5:16; 1Cr 3:8, 14:7) 
Hindi itinuturing ng ilang komentarista na ang pag- 
uulit ng pangalan sa ulat ng Mga Cronica ay isang 
pagkakamali ng eskriba. Sa halip, ipinapalagay nila 
na ang ikalawang Elipelet na ito ay isinilang pagka- 
matay ng unang anak na may gayunding pangalan. 

4. Ang ikatlong anak ni Eshek, isang inapo ni Ha- 
ring Saul.— 1Cr 8:33, 39. 

5. Isang inapo ni Adonikam na bumalik sa Jeru- 
salem mula sa Babilonya kasama ni Ezra.---Ezr 8: 
1, B3. 

6. Isang lalaki na nakatalang kabilang sa mga 
kumuha ng mga asawang banyaga ngunit nagpaa- 
lis sa mga ito bilang pagsunod sa payo ni Ezra.---Ezr 
10:33, 44. 


ELISABET 


ELISA. Anak ni Javan at isang ulo ng pamilya 
na mula sa kaniya “ang populasyon ng mga isla ng 
mga bansa ay nangalat.” (Gen 10:4, 5: 1Cr 1:7) 
Ang tanging iba pang pagbanggit ng Bibliya kay 
Elisa ay sa panambitang binigkas laban sa Tiro, 
kung saan lumilitaw ang pangalan bilang pangalan 
ng isang lupain o rehiyon na nakikipagkalakalan sa 
Tiro. Ang Tiro ay kinakatawanan bilang isang ma- 
kasagisag na barko, na ginayakan ng maraming 
bansa, anupat “ang mga pulo ng Elisa” ang nagla- 
laan ng “sinulid na asul at lanang tinina sa mamu- 
la-mulang purpura” para sa pantabing sa kubyerta 
ng barko (marahil ay isang uri ng bubong na pa- 
nanggalang sa araw at ulan).---Eze 27:1-7. 

Ikinapit ng unang-siglong Judiong istoryador na 
si Josephus ang pangalang Halisas (Elisa) sa mga 
Halisaeno (mga Aeoliano), isa sa mga sangang pi- 
nanggalingan ng mga taong Griego. (Jewish An- 
tiquities, I, 127 [vi, 1]) Pagsapit ng panahon ni Eze- 
kiel ang pangalang Aeolis ay tumukoy na lamang 
sa isang bahagi ng K baybayin ng Asia Minor. 
Isang pagkakatulad sa pangalang Elisa ang napan- 
sin sa distrito ng Elis sa HK baybayin ng Pelopon- 
nesus (ang timugang peninsula ng Gresya). Batid 
din na ang mga Griego ay nagtatag ng mga kolon- 
ya sa timugang Italya at sa pulo ng Sicilia, at nang 
komentuhan ng Aramaikong Targum ang Ezekiel 
27:7, tinukoy nito ang Elisa bilang “probinsiya ng 
Italya.” Alinman sa mga lokasyong ito ay aangkop 
sa ulat ng Ezekiel sa diwa ng pagiging mga rehi- 
yon na pinagmumulan ng tinang purpura na lub- 
hang kanais-nais, ngunit walang tiyakang masasa- 
bi tungkol sa tiyak na kaugnayan ng mga ito sa 
Elisa, maliban sa bagay na ang katibayan ay naka- 
turo sa direksiyon ng Gresya sa halip na sa Hila- 
gang Aprika o sa Ciprus. Makatuwiran ding sabihin 
na ang mga inapo ni Elisa ay maaaring hindi nana- 
tiling nakapirme kundi sa paglipas ng mga siglo, 
ang rehiyon na kanilang pinamayanan ay maaa- 
ring nagbago o lumawak at na ang pangalan ni Eli- 
sa kung gayon ay maaaring kumapit sa iba't ibang 
lugar sa iba't ibang panahon. 


ELISABET [Sa Gr., Elei'sa'bet mula sa Heb., 
'Elisshe'va, nangangahulugang “Ang Aking Diyos 
ay Sagana, Diyos ng Kasaganaan '"]. Ang may-takot 
sa Diyos na asawa ng saserdoteng si Zacarias at ina 
ni Juan na Tagapagbautismo. Si Elisabet mismo ay 
mula sa makasaserdoteng pamilya ni Aaron na Le- 
Vita. Siya at ang kaniyang asawa ay kapuwa ma- 
tanda na nang magpakita kay Zacarias ang anghel 
na si Gabriel sa dakong Banal ng templo at ipata- 
lastas nito na si Elisabet ay magsisilang ng isang 
lalaki na tatawaging Juan. Nang magdalang-tao si 
Elisabet, nanatili siyang nakabukod nang limang 


ELISAMA 


buwan. Noong ikaanim na buwan ng kaniyang 
pagdadalang-tao, dinalaw siya ng kaniyang ka- 
mag-anak na si Maria. Nang pagkakataong iyon, 
ang di-pa-naisisilang na si Juan ay lumukso sa ba- 
hay-bata ng kaniyang ina, at puspos ng banal na 
espiritu, pinagpala ni Elisabet si Maria at ang bu- 
nga ng bahay-bata nito, anupat tinawag niya itong 
“ina ng aking Panginoon.”--Luc 1:5-7, 11-13, 24, 
39-43. 


ELISAMA [Narinig (Pinakinggan) ng Aking Diyos]. 

1. Anak ni Amihud na mula sa tribo ni Efraim, 
lolo ni Josue. (Bil 1:10; 2:18, 1Cr 7:26, 27) Si Elisama 
ay isa sa 12 pinuno na itinalaga ni Jehova upang tu- 
mulong kina Moises at Aaron sa pagrerehistro sa 
mga anak ni Israel para sa hukbo. Siya rin ang na- 
mahala sa hukbo ng kaniyang tribo. (Bil 1:1-4, 17; 
2:18: 10:22) Bukod sa pakikibahagi sa panggrupong 
paghahandog na ginawa ng mga pinuno pagkatapos 
na maitayo ang tabernakulo, naghandog pa si Eli- 
sama ng kaniyang sariling handog noong ikapi- 
tong araw para sa pagpapasinaya ng altar.--Bil 7:1, 
2, 5, 10, 11, 48-53. 

2. Anak ni Jekamias na mula sa tribo ni Juda. 
— 1Cr 2:3, 41. 

3. Isang anak na isinilang kay David sa Jerusa- 
lem. Ang Elisama na ito ay nakatala bilang Elisua sa 
2 Samuel 5:15, sa 1 Cronica 14:5, at sa dalawang 
manuskritong Hebreo sa 1 Cronica 3:6. Karaniwang 
ipinapalagay na Elisua ang tamang pangalan, ya- 
mang ang pangalang Elisama ay muling lumilitaw 
sa 1 Cronica 3:8 at samakatuwid ay madaling maka- 
pasok sa talata 6 sa pamamagitan ng isang pagkaka- 
mali ng eskriba. Gayunman, yamang ang Hebreong 
tekstong Masoretiko, ang Griegong Septuagint, ang 
Syriac na Peshitta, at ang Latin na Vulgate ay kaba- 
basahan ng “Elisama” sa 1 Cronica 3:6, ang anyong 
ito ng pangalan ang ginamit sa Bagong Sanlibutang 
Salin at sa iba pang mga salin. 

4. Isa pang anak na isinilang kay David sa Jeru- 
salem.---2Sa 5:16, 1Cr 3:8, 14:7. 

5. Isang saserdote noong mga araw ni Haring Je- 
hosapat na ‘patuloy na lumilibot sa lahat ng lunsod 
ng Juda at nagtuturo sa mga tao, kasama ng iba 
pang mga Levita at mga prinsipe.---2Cr 17:1, 7-9. 

6. Isang kalihim sa korte ni Haring Jehoiakim. 
--Jer 36:12, 20, 21. 

7. Lolo ni Ismael na pumaslang sa Judiong go- 
bernador na si Gedalias.---2Ha 25:25, Jer 41:1-3. 


ELISAPAN, ELSAPAN [Ang (Aking) Diyos 
ay Nagkubli (Nag-ingat)]. 

1. Ang anak ng tiyo ni Aaron na si Uziel, na bu- 
muhat, kasama ng kapatid nitong si Misael, ayon sa 
tagubilin ni Moises, sa mga bangkay nina Nadab at 


682 


Abihu patungo sa labas ng kampo. (Exo 6:22: Lev 
10:4: Bil 3:30) Si Elisapan ang ulo ng angkan ng 
isang Levitikong pamilya, na ang mga miyembro ay 
espesipikong binanggit sa Bibliya na naglilingkod 
noong panahon ng mga paghahari nina David at 
Hezekias.--1Cr 15:8, 2Cr 29:13. 

2. Ang anak ni Parnac at ang pinuno ng mga 
anak ni Zebulon na kabilang sa mga inatasan, ayon 
sa tagubilin ni Jehova, na maghati-hati ng Lupang 
Pangako sa mga bahaging mana.---Bil 34:25. 


ELISAPAT [Ang Aking Diyos ay Humatol]. Isa 
sa mga pinuno ng daan-daan kung kanino nakipag- 
tipan si Jehoiada na saserdote, pagkatapos nito, ka- 
bilang siya sa mga isinugo sa buong Juda upang ti- 
punin ang mga Levita at ang mga ulo ng mga 
sambahayan ng Israel sa panig ng ama. (2Cr 23: 
1, 2) Sinuportahan ni Elisapat si Jehoiada sa pagsi- 
sikap nito na makuha ang paghahari para kay Jeho- 
as na siyang lehitimong tagapagmana ng trono at 
upang mapatalsik ang mang-aagaw na si Athalia. 


ELISEO [Ang Diyos ay Kaligtasan]. Anak ni Sa- 
pat at isang propeta ni Jehova noong ikasampu at 
ikasiyam na siglo B.C.E.: kahalili ng propetang si 
Elias. Inutusan ni Jehova si Elias na pahiran si Eli- 
seo na mula sa Abel-mehola. Nang madatnan ni 
Elias si Eliseo na nag-aararo, inihagis niya rito ang 
kaniyang opisyal na kasuutan, na nangangahulugan 
ng isang pag-aatas. (1Ha 19:16) Nag-aararo si Eliseo 
sa likuran ng 12 pareha ng mga toro, “at kasabay 
siya ng ikalabindalawa.” Noong ika-19 na siglo, ini- 
ulat ni William Thomson sa The Land and the Book 
(1887, p. 144) na isang kaugalian ng mga Arabe ang 
gumawang magkakasama gamit ang kanilang ma- 
liliit na araro, at madaling mahahasikan ng isang 
manghahasik ang lahat ng inararo nila sa magha- 
pon. Si Eliseo, na nasa likuran ng pangkat, ay ma- 
kahihinto nang hindi nagagambala ang pagtatraba- 
ho ng iba. Ipinakikita ng paghahain ni Eliseo ng 
isang pareha ng mga toro at ng paggamit niya sa 
mga kagamitan bilang panggatong na siya'y maa- 
gap, determinado, at mapagpahalaga sa panawagan 
ni Jehova. Pagkatapos maghanda ng pagkain, kaa- 
gad na umalis si Eliseo upang sumunod kay Elias. 
--1Ha 19:19-21. 

Si Eliseo ay naging tagapaglingkod ni Elias sa loob 
ng mga anim na taon. Si Elias ang nagsilbing pa- 
ngunahing propeta, at si Eliseo naman ang naging 
kasama niya, anupat nakilala ito bilang ang isa na 
“nagbuhos ng tubig sa mga kamay ni Elias” kapag 
naghuhugas ng kaniyang mga kamay si Elias.---2Ha 
2:3-5: 3:11. 

Mula noong panahong sumama si Eliseo kay Elias, 
siya ay nagsagawa ng panghuhula sa Israel noong 


683 


naghahari sina Ahab, Ahazias, Jehoram, Jehu, at 
hanggang noong maghari si Jehoas. Ang namama- 
hala naman sa Juda noong panahong iyon ay sina 
Jehosapat, Jehoram, Ahazias, Athalia, Jehoas, at, 
malamang, si Amazias. Pagkalisan ni Elias, mag- 
isang naglingkod si Eliseo bilang propeta sa loob ng 
mga 60 taon.---MAPA, Tomo 1, p. 949. 

Ang rekord ng gawaing panghuhula ni Eliseo sa 
Ikalawang Hari ay waring hindi lubusang ayon sa 
kronolohikal na pagkakasunud-sunod. Halimbawa, 
sa kabanata 5, si Gehazi ay kinapitan ng ketong, na 
magiging dahilan sana upang ibukod siya sa ibang 
mga tao. Gayunman, sa kabanata 8, nakikipag-usap 
siya sa palakaibigang paraan kay Jehoram ng Isra- 
el. Gayundin, ang pagkamatay ni Haring Jehoas ng 
Israel ay iniulat sa kabanata 13, ngunit sinundan ito 
ng ulat ng kaniyang huling pakikipag-usap kay Eli- 
seo. (2Ha 13:12-21) Sa ilang bahagi ng ulat, ang mga 
gawa at mga himala ni Eliseo ay waring pinagsama- 
sama ayon sa uri o pagkakahawig ng mga iyon, ha- 
limbawa: (1) yaong para sa kapakanan ng mga pro- 
peta at mga pribadong indibiduwal (2Ha 4:1--6:7), at 
(2) yaong may kinalaman sa bansa at sa hari.---2Ha 
6:8-7:20. 

Hinalinhan si Elias. Ang gawain ni Eliseo bi- 
lang kahalili ni Elias ay nagpasimula noong mga 
917 B.C.E. o di-nagtagal pagkatapos nito, noong pa- 
nahon ng pag-akyat ni Elias sa langit sa pamamagi- 
tan ng buhawi. (2Ha 1:17: 2:1, 11, 12) Bago umalis si 
Elias, hiniling ni Eliseo sa kaniya ang “dalawang 
bahagi ng [kaniyang] espiritu,” samakatuwid nga, 
dobleng bahagi, na nauukol sa panganay na anak. 
Taglay niya ang posisyong ito dahil sa opisyal na 
pag-aatas sa kaniya bilang kahalili ni Elias noong 
ihagis sa kaniya ni Elias ang opisyal na kasuutan 
nito. (2Ha 2:9) Palibhasa'y batid ni Elias na hindi 
siya ang magbibigay niyaon, sinabi niya na kung 
makikita ni Eliseo si Elias na kinukuha mula sa ka- 
niya, ang ninanais nito ay ipagkakaloob. Tiniyak ito 
ni Jehova nang pahintulutan niyang makita ni Eli- 
seo ang pag-akyat ni Elias sa langit sa pamamagi- 
tan ng buhawi. Habang lumilisan si Elias, ang kani- 
yang magaspang na balabal, na kaniyang opisyal na 
kasuutan, ay nahulog mula sa kaniya. Pinulot ito ni 
Eliseo, sa gayon ay ipinakikilala na siya ang kahali- 
li ni Elias. Sa baybayin ng Ilog Jordan, ipinakita ni 
Jehova na siya ay sumasa kay Eliseo nang makahi- 
mala niyang hatiin ang tubig ng Jordan nang ham- 
pasin ito ni Eliseo ng kasuutang iyon.---2Ha 2:9-15. 

Pagkatawid ni Eliseo sa Jordan, bumalik siya sa 
pangkat ng mga anak ng mga propeta sa Jerico. Lalo 
pang napagtibay na si Eliseo ang nangunguna sa 
samahan ng mga propeta ng Diyos nang pabutihin 
niya ang suplay ng tubig ng lunsod ng Jerico, na da- 
ting masama at nagpapangyari ng mga pagkalag- 


ELISEO 


lag. Pagdating niya sa pinagmumulan ng tubig, hi- 
nagisan niya iyon ng asin mula sa isang bagong 
mangkok na maliit, at “ang tubig ay nanatiling ma- 
buti hanggang sa araw na ito.”---2Ha 2:19-22. 

Mula sa Jerico, umakyat si Eliseo sa Bethel, na 
mga 900 m (3,000 piye) ang taas mula sa kapanta- 
yan ng dagat, kung saan niya dinalaw noon ka- 
sama ni Elias ang isang pangkat ng mga anak 
ng mga propeta. (2Ha 2:3) Habang nasa daan, 
isang pulutong ng mga delingkuwenteng kabataan 
ang lumabas at nagpakita ng matinding kawalang- 
galang kapuwa sa kaniya at sa kaniyang katungku- 
lan bilang propeta. “Umahon ka, kalbo! Umahon ka, 
kalbo!" ang pangungutya nila. Maaaring sinasabi 
nila sa kaniya na magpatuloy siyang umahon patu- 
ngong Bethel o na lisanin niya ang lupa gaya ng ipi- 
napalagay na ginawa ng kaniyang hinalinhan. (2Ha 
2:11) Upang turuan ang mga batang lalaking ito at 
ang kanilang mga magulang na igalang ang prope- 
ta ni Jehova, lumingon siya at isinumpa sila sa pa- 
ngalan ni Jehova. Dalawang osong-babae ang big- 
lang lumabas mula sa kakahuyan at niluray ang 42 
sa kanila.---2Ha 2:23, 24. 

Si Haring Jehoram ng Israel, si Haring Jehosapat 
ng Juda, at ang hari ng Edom ay nasukol sa isang 
ilang na walang tubig noong magsagawa sila ng 
isang ekspedisyon upang sugpuin ang paghihimag- 
sik ni Haring Mesa ng Moab (ang nagtindig ng tina- 
tawag na Batong Moabita). Tumawag si Haring Je- 
hosapat ng isang propeta ng Diyos. Hindi para sa 
kapakinabangan ni Jehoram, kundi bilang pagga- 
lang kay Jehosapat, na may pagsang-ayon ni Jeho- 
va, nagpatawag si Eliseo ng isang manunugtog ng 
panugtog na de-kuwerdas, upang sa impluwensiya 
ng musika ay tumanggap siya ng pagkasi mula kay 
Jehova. (Ihambing ang 1Sa 10:5, 6.) Pinaghukay ni 
Eliseo ang mga tao ng mga estero. Kinaumagahan, 
ang mga ito ay napuno ng tubig. Nang sikatan ng 
araw ang tubig sa mga estero maaga sa kinaumaga- 
han, ito ay nagmukhang dugo sa paningin ng mga 
Moabita. Sa pag-aakalang ang Israel at ang mga ka- 
alyado nito ay nagpatayan dahil sa kalituhan, su- 
mugod ang mga Moabita upang tangayin ang sam- 
sam. Ngunit laking gulat nila nang bumangon ang 
Israel at talunin sila ng mga ito. (2Ha 3:4-27) Ang 
pangyayaring ito ay naganap sa pagitan ng 917 at 
913 B.C.E. 

Pagkatapos nito, napaulat sa rekord ni Eliseo ang 
iba pang mga himala. Isang babaing balo ng isa sa 
mga anak ng mga propeta ang nalagay sa matin- 
ding kagipitan. Makahimalang pinarami ni Eliseo 
ang kaunting langis ng babae upang ang mga anak 
nito ay hindi kunin ng pinagkakautangan nito at ga- 
wing mga alipin. (2Ha 4:1-7) Ang himalang ito 
ay kahawig ng ikalawang himala ni Elias, nang 


ELISEO 


paramihin niya ang harina at langis ng babaing balo 
ng Zarepat.-- 1Ha 17:8-16. 

Sa Sunem sa Libis ng Jezreel, isang kilalang babae 
ang nagpakita ng pambihirang pagkamapagpatuloy 
kay Eliseo sapagkat kinikilala siya nito bilang “isang 
banal na lalaki ng Diyos,” anupat pinaglaanan pa 
siya ng isang silid yamang malimit siyang dumaan 
sa tahanan nito. Dahil sa kabaitan nito ay pinanga- 
kuan ito ni Eliseo ng isang anak na lalaki, bagaman 
noong panahong iyon ay matanda na ang asawa 
nito. Gaya ng kaniyang ipinangako, isang anak na 
lalaki ang isinilang ng babae pagkaraan ng mga 
isang taon, ngunit namatay ito habang bata pa. 
Pagkatapos nito, isinagawa ni Eliseo ang kaniyang 
unang pagbuhay-muli, anupat pinanumbalik ang 
buhay ng bata kung paanong ibinangon ni Elias ang 
anak ng babaing balo sa Zarepat. (2Ha 4:8-37: 1Ha 
17:17-24) Dahil sa kabaitan ng babae sa propeta ng 
Diyos, siya ay saganang ginantimpalaan.--Iham- 
bing ang Mat 10:41. 

Bumalik si Eliseo sa Gilgal, na nasa H ng Bethel sa 
kabundukan, sa mga anak ng mga propeta roon. 
Noon ay kasalukuyang taggutom. Habang nagha- 
handa ng nilaga, di-sinasadyang may nakapaglagay 
rito ng mga nakalalasong upo. Nang matikman ang 
nilaga, sumigaw sila: “May kamatayan sa palayok, 
O lalaki ng tunay na Diyos.” Yamang hindi dapat 
mag-aksaya ng pagkain sa panahon ng taggutom, 
nagpakuha si Eliseo ng harina at inilagay niya iyon 
sa palayok anupat nakain nila ang nilaga dahil “wala 
nang anumang nakapipinsala ang nasa palayok.” 
--2Ha 4:38-41. 

Sa mahirap na panahong iyon ng taggutom, isang 
tapat na nalabi ng mga mananambang Israelita na 
hindi yumukod kay Baal ang nagpahalaga sa mga 
pagsisikap ng mga propeta ni Jehova at naglaan sa 
kanila ng materyal na pagkain. Nang isang lalaki 
ang magdala ng 20 tinapay na sebada at mga butil, 
iniutos ni Eliseo na ang kaunting panustos na ito ay 
ipakain sa lahat. Ngunit 100 lalaki mula sa “mga 
anak ng mga propeta” ang pakakainin. Sa kabila 
ng pag-aalinlangan niyaong nagsisilbi, ang lahat 
ay nakakain at nabusog, at mayroon pang natira. 
--2Ha 4:42-44: ihambing ang Mar 6:35-44. 

Pinagaling si Naaman. Noong panahon ng 
kaniyang paghahari, isinugo ni Haring Ben-hadad Il 
ng Sirya ang lubhang iginagalang na pinuno ng ka- 
niyang hukbo na si Naaman, isang ketongin, sa hari 
ng Israel upang mapagaling ang ketong nito. Baga- 
man ketongin, nailigtas ng magiting na lalaking ito 
ang Sirya. Maliwanag na ang pagiging ketongin ni 
Naaman ay hindi nakahadlang sa kaniya sa pagha- 
wak ng gayong mataas na katungkulan sa Sirya, sa- 
mantalang kung sa Israel ay aalisin siya mula sa 
gayong katungkulan dahil dito. (Lev 13:46) Ang 


684 


pagsusugo ni Haring Ben-hadad kay Naaman ay re- 
sulta ng patotoo ng isang bihag na batang babaing 
Israelita na naglilingkod sa bahay ni Naaman. Ang 
batang babaing ito ay nagtitiwala kay Jehova at 
nagbalita sa kaniyang among babae tungkol sa pro- 
peta ni Jehova na si Eliseo na mula sa Israel. Inaka- 
la ng hari ng Israel na hinahamon siya ni Ben-hadad 
ng away, sapagkat gaya ng sabi niya: “Ako ba ay 
Diyos, upang pumatay at magpanatiling buhay?" 
Nang mabalitaan ni Eliseo ang pagkabagabag ng 
hari, sinabi niya sa hari, “Papuntahin mo siya sa 
akin, pakisuyo, upang malaman niya na may prope- 
ta sa Israel.”---2Ha 5:1-8. 

Hindi lumabas si Eliseo upang makita si Naaman, 
kundi ipinasabi lamang niya sa kaniyang tagapag- 
lingkod na maligo si Naaman nang pitong ulit sa Ilog 
Jordan. Ikinagalit ito ni Naaman, ngunit nang da- 
kong huli ay nagpakumbaba siya, isinagawa ang 
simpleng mga tagubilin at naging malinis. Bumalik 
si Naaman kay Eliseo at nanata na mula sa pagkaka- 
taong iyon ay tapat niyang paglilingkuran si Jehova 
na Diyos ng Israel. Nag-uwi siya ng lupa mula sa Is- 
rael, “ang mapapasan ng isang pares na mula,” na 
sa ibabaw nito ay maghahain siya kay Jehova, ti- 
yak na habang nakaharap sa templo ng Jerusa- 
lem. Ipagpapatuloy niya ang kaniyang gawain bi- 
lang isang opisyal ng hari ng Sirya, kasama na rito 
ang pagpasok na kasama ng hari sa bahay ng hu- 
wad na diyos na si Rimon. Yamang sumasandig sa 
kaniya ang hari, kailangan niyang yumukod na ka- 
sabay ng hari, ngunit sinabi niya na hindi na niya 
sasambahin si Rimon. Gagampanan niya, hindi ang 
isang relihiyosong tungkulin, kundi ang tungkulin 
lamang niya na maglingkod sa hari. Inalok niya si 
Eliseo ng isang kaloob, na tinanggihan naman ng 
propeta. Kasuwato ito ng simulain na ang himala ay 
sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jehova, hindi 
yaong sa kaniya, at hindi siya makikinabang mula 
sa katungkulang ibinigay sa kaniya ni Jehova.---2Ha 
5:9-19: ihambing ang Mat 10:8. 

Hinabol si Naaman ng sakim na tagapaglingkod ni 
Eliseo na si Gehazi at hiningi nito ang ilan sa mga 
kaloob na tinanggihan ni Eliseo. Nagsinungaling ito 
kay Eliseo upang ilihim ang kaniyang ginawa. Bi- 
lang parusa, sinabi ni Eliseo sa kaniya na “ang ke- 
tong ni Naaman ay kakapit sa iyo at sa iyong sup- 
ling hanggang sa panahong walang takda.”---2Ha 
5:20-27. 

Ang mga anak ng mga propeta na mga kasama- 
han ni Eliseo ay kinailangang lumipat sa mas malu- 
wang na tirahan. Sila ay nasa may Ilog Jordan noon 
at pumuputol ng mga biga para sa kanilang bagong 
bahay. Hiram lamang ang palakol na ginagamit ng 
isa sa mga propeta, at ang talim ng palakol ay na- 
tanggal at bumagsak sa tubig. Maliwanag na sa pag- 


685 


kabahala na baka may kadustaang sumapit sa mga 
propeta, naghagis si Eliseo ng isang piraso ng kahoy 
sa tubig kung saan bumagsak ang talim ng palakol, 
at ang talim ng palakol ay lumutang. Sa gayon ay 
pinatunayan ni Jehova na tinutulungan niya ang 
kaniyang mga propeta.---2Ha 6:1-7. 

Iniligtas ang Israel Mula sa Sirya. Noong 
panahon ng paghahari ni Haring Jehoram ng Israel, 
nagplano ang Sirya ng isang biglaang pagsalakay sa 
Israel. Ang mga pagmamaniobra ni Ben-hadad II ay 
di-miminsang binigo ni Eliseo, na nagsiwalat kay 
Haring Jehoram ng bawat galaw ng mga Siryano. Sa 
pasimula ay inakala ni Ben-hadad na may traidor sa 
kaniyang kampo. Ngunit nang matuklasan niya ang 
tunay na dahilan ng kaniyang suliranin, nagpadala 
siya ng isang hukbong militar sa Dotan, anupat pi- 
nalibutan ito ng mga kabayo at mga karong pandig- 
ma upang kunin si Eliseo. (LARAWAN, Tomo 1, p. 950) 
Takot na takot ang tagapaglingkod ni Eliseo, kaya 
nanalangin si Eliseo sa Diyos na idilat ang mga mata 
ng tagapaglingkod, “at, narito! ang bulubunduking 
pook ay puno ng mga kabayo at mga pandigmang 
karo ng apoy sa buong palibot ni Eliseo.” Pagkata- 
pos, habang papalapit ang mga hukbong Siryano, 
ipinanalangin ni Eliseo ang kabaligtarang uri ng hi- 
mala, “Pakisuyo, bulagin mo ang bansang ito.” Sina- 
bi ni Eliseo sa mga Siryano, “Sundan ninyo ako,” 
ngunit hindi niya kinailangang akayin sila sa ka- 
may, na nagpapahiwatig na ang pagkabulag na iyon 
ay mental at hindi pisikal. Hindi nila nakilala si 
Eliseo, na pinuntahan nila upang dakpin, ni nala- 
man man nila kung saan niya sila dinadala.---2Ha 
6:8-19. 


Anong uri ng pagkabulag ang 
pinasapit ni Jehova sa mga Siryano 
na nagtangkang humuli kay Eliseo? 


Tungkol sa ganitong uri ng pagkabulag, si William 
James, sa kaniyang Principles of Psychology (1981, 
Tomo 1, p. 59), ay nagsabi: “Ang isang lubhang na- 
katatawag-pansing epekto ng diperensiya sa ‘cortex’ 
ay ang mental na pagkabulag. Hindi naman ito pag- 
kabulag sa mga nakikita ng mata, kundi ang kawa- 
lan ng kakayahang maunawaan ang mga iyon. Sa 
sikolohiya, ito ay maaaring tukuyin bilang ang pag- 
kawala ng mga ugnayan sa pagitan ng mga nakiki- 
ta ng mata at ng kahulugan ng mga ito, at nangya- 
yari ito kapag naharangan ang mga daanan sa 
pagitan ng mga sentro ng paningin at ng mga sen- 
tro para sa ibang mga ideya.” 

Nang madala sa Samaria ang mga Siryano, nana- 
langin si Eliseo kay Jehova na idilat ang kanilang 
mga mata, at nasumpungan ng mga Siryano na si- 
la'y nasa gitna mismo ng Samaria sa harap mismo 


ELISEO 


ni Haring Jehoram. Nagpamalas si Eliseo ng pana- 
nampalataya sa kapangyarihan ni Jehova at ipinaki- 
ta niya na talagang wala siyang hangaring mag- 
higanti nang pigilan niya ang hari ng Israel sa 
pagpatay sa mga Siryano, sapagkat ang sabi niya, 
ang mga ito ay tulad ng mga bihag sa digmaan. Ti- 
nagubilinan niya ang hari na pakainin ang mga ito, 
at sila ay pinagpiging at pinauwi. Ang resulta: “Ni 
minsan ay hindi na pumaroong muli sa lupain ng Is- 
rael ang mga pangkat ng mandarambong na mga 
Siryano."---2Ha 6:20-23. 

Gayunman, nang maglaon ay sumalakay si Ben- 
hadad II, hindi upang mandambong paminsan- 
minsan, kundi upang kubkubin ang Samaria. Na- 
pakatindi ng isinagawa niyang pagkubkob anupat 
iniulat sa hari na isang babae ang kumain sa sari- 
li nitong anak. Bilang supling ni Ahab, “anak ng 
isang mamamaslang, si Haring Jehoram ay su- 
mumpa na papatayin niya si Eliseo. Ngunit ang pa- 
dalus-dalos na sumpang ito ay hindi naisagawa. 
Pagdating ni Jehoram sa bahay ng propeta kasama 
ang kaniyang ayudante, sinabi niya na wala na 
siyang kapag-a-pag-asang tutulungan siya ni Jeho- 
va. Tiniyak ni Eliseo sa hari na magkakaroon ng sa- 
ganang pagkain sa susunod na araw. Tinuya ng 
ayudante ng hari ang hulang ito, kung kaya sinabi 
ni Eliseo sa kaniya: “Narito, makikita mo iyon ng 
iyong sariling mga mata, ngunit mula roon ay hin- 
di ka kakain.” Sa pamamagitan ng ingay na ipinari- 
nig ni Jehova sa kampo ng mga Siryano, napaniwa- 
la sila na isang malaking hukbo ng magkakaanib na 
mga bansa ang papalapit laban sa kanila, at tuma- 
kas sila, anupat iniwan ang kampo pati na ang lahat 
ng panustos na pagkain doon. Nang matuklasan ng 
hari ang paglisan ng mga Siryano, inatasan niya 
ang ayudante upang mangasiwa sa pagbabantay sa 
pintuang-daan ng Samaria, at doon ay nayurakan 
ito at namatay nang dumaluhong ang gutom na pu- 
lutong ng mga Israelita upang mandambong sa 
kampo. Nakita niya ang pagkain ngunit hindi siya 
nakakain mula roon.---2Ha 6:24-7:20. 

Hazael, Jehu, Itinalaga Bilang mga Hari. 
Nang maglaon sa Damasco sa Sirya, si Haring Ben- 
hadad II ay nakaratay at malapit nang mamatay. Si 
Eliseo ay sinalubong ng sugo ng hari na si Hazael at 
tinanong ni Hazael kung gagaling ang kaniyang pa- 
nginoon. Kumilos ang espiritu ni Jehova at ipinaki- 
ta kay Eliseo ang isang nakapipighating tagpo, na 
ikinalungkot ni Eliseo: Sa kalaunan ay gagawa si Ha- 
zael, bilang kahalili ni Ben-hadad, ng napakatinding 
pinsala sa Israel, bagaman ito ay makatarungang 
parusa mula kay Jehova dahil sa kanilang mga ka- 
salanan. Sinabi niya kay Hazael na sabihin kay Ben- 
hadad: “Ikaw ay tiyak na gagaling, at ipinakita sa 
akin ni Jehova na siya ay tiyak na mamamatay.” 


ELISEO 


Iniulat ni Hazael ang unang bahagi sa pamamagitan 
ng mga salita ngunit ang ikalawang bahagi ay sa 
pamamagitan ng mga pagkilos, anupat sinakluban 
niya ng basang kubrekama ang mukha ng hari 
hanggang sa mawalan ito ng hininga at kinuha ang 
trono ng Sirya.---2Ha 8:7-15. 

May isa pang gawaing hindi natapos ni Elias na 
kailangang gawin ni Eliseo, ang pagpapahid kay 
Jehu bilang tagapuksa ng Diyos laban sa balakyot 
na sambahayan ni Ahab. (2Ha 9:1-10) Isinagawa 
niya ito mahigit 18 taon matapos ibigay ni Jehova 
ang utos kay Elias. Nakita ni Eliseo ang katuparan 
ng mga hula sa 1 Hari 19:15-17 at 21:21-24. 

Nang panahong pahiran si Jehu, si Jehoram ang 
namamahala sa Israel at si Ahazias na pamangkin 
nito ang namamahala sa Juda. Labis na pinighati ng 
Siryanong si Hazael ang Israel noong panahon ng 
kaniyang pamamahala at sinugatan niya si Jehoram 
sa pagbabaka sa Ramot-gilead. (2Ha 9:15) Hindi 
nag-aksaya ng panahon si Jehu na isagawa ang ka- 
niyang atas na lipulin ang balakyot na sambahayan 
ni Ahab, anupat wala siyang iiwang buhay. (2Ha 
10:11) Una niyang pinagtuunan ng pansin si Ha- 
ring Jehoram ng Israel, na nagpapagaling noon sa 
Jezreel. Bilang katuparan ng hula ni Elias, si Jeho- 
ram ay sinalubong sa labas ng lunsod at pinatay at 
inihagis sa bukid ni Nabot na Jezreelita. (2Ha 9:16, 
21-26) Nang makapasok sa Jezreel, pinatay ni Jehu 
ang balakyot na si Jezebel, ang ina ni Jehoram ng 
Israel at lola ni Ahazias ng Juda. Ipalilibing sana ito 
ni Jehu, ngunit tiniyak ni Jehova na uubusin ng mga 
aso ang mga kalamnan nito gaya ng inihula ng ka- 
niyang propetang si Elias, upang hindi ito magkaro- 
on ng libingan na magiging pinakaalaala nito. (2Ha 
9:30-37) Pinugutan ng ulo ang 70 anak ni Ahab. Si 
Ahazias, na apo ni Ahab, ay pinatay (2Ha 10:1-9, 9: 
27, 28), at ang 42 kapatid ni Ahazias ay pinatay 
ni Jehu sa pamamagitan ng tabak.--2Ha 10:12-14, 
1Ha 21:17-24. 

Winasak ang Pagsamba kay Baal. Sa pagpa- 
patuloy ng kaniyang paghayo patungong Samaria 
na kabiserang lunsod, nakasalubong ni Jehu si Je- 
honadab, na lubusang sumusuporta sa kaniyang 
paglipol sa pagsamba kay Baal, at humayo ang da- 
lawa patungong Samaria upang makita ang huling 
dagok na lubusang papawi sa Baalismo mula sa Is- 
rael. Sa pamamagitan ng isang taktika, iniutos ni 
Jehu na ang lahat ng mananamba ni Baal ay mag- 
tipon sa bahay ni Baal at magsuot ng kanilang mga 
kasuutang pagkakakilanlan. Punung-puno ang ba- 
hay, at walang mananamba ni Jehova ang nakaha- 
lo sa kanila. Ibinigay ni Jehu ang utos, at pinatay ng 
kaniyang mga tauhan ang bawat mananamba ni 
Baal, giniba ang mga sagradong haligi at ibinag- 
sak ang bahay ni Baal, anupat ibinukod ang lu- 


686 


gar na iyon upang maging mga palikuran.---2Ha 
10:15-27. 

Sa gayon ay tinapos ni Eliseo ang gawaing sini- 
mulan ni Elias. Napawi mula sa Israel ang pagsam- 
ba kay Baal. Hindi naranasan ni Eliseo na tangayin 
siya ng buhawi patungo sa langit upang dalhin sa 
ibang lugar bago siya mamatay, gaya ni Elias. No- 
ong panahon ng paghahari ni Haring Jehoas ng Is- 
rael, namatay si Eliseo dahil sa isang likas na sanhi. 
Nang mamamatay na siya, muling niligalig ng Sir- 
ya ang Israel. Nilapitan ni Haring Jehoas si Eliseo at 
waring humiling ng tulong na pangmilitar laban sa 
mga Siryano nang sabihin niya kay Eliseo: “Ama ko, 
ama ko, ang karong pandigma ng Israel at ang ka- 
niyang mga mangangabayo!” Bilang tugon sa utos 
ni Eliseo, hinampas ni Jehoas ang lupa sa pamama- 
gitan ng kaniyang mga palaso. Ngunit yamang gi- 
nawa niya ito nang walang tunay na sigasig, anupat 
tatlong beses lamang siyang humampas, sinabi ni 
Eliseo sa kaniya na dahil dito ay pagkakalooban la- 
mang siya ng tatlong tagumpay laban sa Sirya. Ito 
ay natupad.---2Ha 13:14-19, 25. 

Nagampanan ang Gawain. Sa pamamagitan 
ng espiritu ng Diyos na sumasa kay Eliseo, naka- 
pagsagawa siya ng 15 himala hanggang sa pana- 
hong iyon. Ngunit kahit pagkamatay niya, ginamit 
pa rin siya ni Jehova para sa ika-16 na himala. Si Eli- 
seo ay naging tapat hanggang sa kamatayan, anu- 
pat sinang-ayunan ng Diyos. Inilalahad ng ulat na 
pagkalibing kay Eliseo, isa pang lalaki ang inililibing 
at, dahil sa isang pangkat ng mandarambong na 
mga Moabita, inihagis ng pangkat na naglilibing 
ang lalaki sa dakong libingan ni Eliseo at tumakas. 
Nang masagi ang taong patay sa mga buto ni Eliseo, 
ito ay nabuhay at tumayo sa kaniyang mga paa. 
--2Ha 13:20, 21. 

Sa Lucas 4:27 ay tinawag ni Jesus si Eliseo na 
isang propeta, at tiyak na tinutukoy siya kasama ni 
Elias sa Hebreo 11:35, yamang kapuwa sila naka- 
pagsagawa ng mga pagbuhay-muli. Sinimulan ni 
Elias ang kaniyang gawaing panghuhula noong pa- 
nahong talamak sa Israel ang pagsamba kay Baal, at 
kinailangan dito ang sigasig sa tunay na pagsamba. 
Malaki ang nagawa niya upang maipanumbalik kay 
Jehova ang puso ng marami. Ipinagpatuloy ni Eliseo 
ang naiwan ni Elias, at bagaman ang kaniyang mi- 
nisteryo ay mas mapayapa, tiniyak niya na ang ga- 
waing sinimulan ni Elias ay lubusang maisasagawa, 
at nabuhay pa siya upang makitang naisakatuparan 
ito. Kinikilalang nakagawa siya ng 16 na himala 
kung ihahambing sa 8 himala ni Elias. Tulad ni 
Elias, nagpakita siya ng malaking sigasig sa panga- 
lan ni Jehova at sa tunay na pagsamba. Nagpamalas 
siya ng pagtitiis, pag-ibig, at kabaitan gayunma'y 
napakatatag niya kapag nasasangkot ang pangalan 


687 


ni Jehova, hindi siya nag-atubiling ipahayag ang ka- 
hatulan ng Diyos laban sa balakyot. Dahil dito, na- 
pabilang siya sa “ganito kalaking ulap ng mga sak- 
si” na binanggit sa Hebreo 12:1. 


ELISHEBA [Ang Aking Diyos ay Sagana: Diyos 
ng Kasaganaan]. Ang anak na babae ni Aminadab 
at asawa ng kapatid ni Moises na si Aaron. Ipina- 
nganak ni Elisheba kay Aaron sina Nadab, Abihu, 
Eleazar, at Itamar. Ang kaniyang kapatid na si Na- 
son ang pinuno ng mga anak ni Juda.---Exo 6:23, Bil 
2:3. 


ELISUA [Ang Diyos ay Kaligtasan]. Isa sa mga 
anak na isinilang kay Haring David sa Jerusalem. 
(2Sa 5:15, 1Cr 14:5) Si Elisua ay tinatawag na Elisa- 
ma sa 1 Cronica 3:6.--Tingnan ang ELIsAMA Blg. 3. 


ELIUD [mula sa Heb., nangangahulugang “Ang 
Aking Diyos ay Dangal: Diyos ng Dangal]. Isang ni- 
nuno ng ama-amahan ni Jesus na si Jose.--Mat 
1:15, 16. 


ELIZUR [Ang Aking Diyos ay Isang Bato]. Anak 
ni Sedeur na mula sa tribo ni Ruben, isa sa 12 pinu- 
no na tumulong kina Moises at Aaron sa pagbilang 
sa mga anak ni Israel. (Bil 1:1-3, 5, 17: 2:10, 10:18) 
Bukod sa pakikibahagi sa panggrupong paghahan- 
dog na ginawa ng mga pinuno pagkatapos na mai- 
tayo ang tabernakulo, naghandog si Elizur ng kani- 
yang sariling handog noong ikaapat na araw para sa 
pagpapasinaya ng altar.---Bil 7:1, 2, 10, 30-55. 


ELKANA [Ang Diyos ay Nagluwal]. 

1. Isang Levita, isang anak ng mapaghimagsik na 
si Kora, siya at ang kaniyang mga kapatid, sina Asir 
at Abiasap, ay hindi napuksa kasama ng kanilang 
ama. (Exo 6:24: Bil 26:11) Posibleng siya ang Elkana 
na binanggit sa 1 Cronica 6:23. 

2. Ang ikalawa sa apat na Levitang Kohatita na 
nagngangalang Elkana at nakatala sa Mga Cronica. 
Ipinakilala siya bilang ama nina Amasai at Ahimot, 
at waring anak siya ni Joel.— 1Cr 6:25, 36. 

3. Ang ikatlo sa mga Levitang binanggit sa itaas, 
waring anak ni Mahat.---1Cr 6:26, 35. 

4. Ang anak ni Jeroham at ama ni Samuel na 
propeta, gayundin ng iba pang mga anak na lalaki 
at babae. Si Elkana ay naninirahan sa Rama ng bu- 
lubunduking pook ng Efraim. Kaya naman tinawag 
siyang Efraimita, bagaman isa siyang Levita dahil 
sa pinagmulan niyang angkan. (1Sa 1:1, 1Cr 6:27, 
33, 34) Kaugalian na ni Elkana na pumaroon sa Shilo 
taun-taon “upang magpatirapa at maghain kay Je- 
hova.” Mayroon siyang dalawang asawa, sina Hana 
at Penina. Bagaman baog si Hana, mahal siya ni El- 
kana at sinikap nitong aliwin siya dahil sa kaniyang 
pagiging baog. Nang maglaon, bilang sagot sa pana- 


ELNATAN 


langin ni Hana, pinagpala sila ni Jehova nang ipa- 
nganak si Samuel at nang isilang pa sa kalaunan 
ang tatlong anak na lalaki at dalawang anak na ba- 
bae.--1Sa 1:2, 3, 5, 8, 19, 2:21. 

5. Isang Levitang ninuno ng isang nagnganga- 
lang Berekias.--- 1Cr 9:16. 

6. Isa sa mga Korahita na lumilitaw na naninira- 
han sa teritoryo ng Benjamin at “pumaroon kay Da- 
vid sa Ziklag habang hindi pa siya makakilos dahil 
kay Saul.”--1Cr 12:1, 2, 6. 

7. Isa sa mga bantay ng pintuang-daan para sa 
Kaban noong panahong ilipat ito ni David sa Jerusa- 
lem mula sa bahay ni Obed-edom, posibleng siya rin 
ang Blg. 6.--1Cr 15:23, 2b. 

8. Isang opisyal na humawak ng posisyong pa- 
ngalawa kay Haring Ahaz ng Juda at pinatay ni Zic- 
ri, isang makapangyarihang lalaki ng Efraim, nang 
salakayin ni Peka na hari ng Israel ang Juda.---2Cr 
28:6, 7. 


ELKOSITA [Ng (Mula sa) Elkos]. Isang taong 
naninirahan sa Elkos. Tanging sa propetang si Na- 
hum ikinapit ang katawagang “Elkosita.” (Na 1:1) 
Ipinapalagay ng ilan na ang Elkos ay nasa Gali- 
lea. Gayunman, maaaring si Nahum ay nasa Juda 
noong isulat niya ang aklat na nagtataglay ng 
kaniyang pangalan. (Na 1:15) Kung gayon nga, 
mangangahulugan ito na ang pinakamalamang na 
lokasyon ng Elkos ay ang iminumungkahing lugar 
sa Juda na Beit Jibrin (Bet Guvrin), mga 6 na km 
(3.5 mi) sa HS ng Lakis. Gayunman, hindi pa rin ito 
tiyak. 


ELMADAM. Isang ninuno ng ina ni Jesus sa 
lupa na si Maria.--Luc 3:28. 
ELNAAM [Ang Diyos ay Kaigayahan: Diyos ng 


Kaigayahan]. Ang ama nina Jeribai at Josavias, da- 
lawang makapangyarihang lalaki ng mga hukbong 
militar ni David.--1Cr 11:46. 


ELNATAN [Ang Diyos ay Nagbigay]. 

1. Ang ama ng ina ni Haring Jehoiakin na si Ne- 
husta. (2Ha 24:8) Malamang na siya ang Elnatan na 
tinukoy bilang ang “anak ni Acbor” na isinugo ni Ha- 
ring Jehoiakim sa Ehipto upang ibalik ang prope- 
tang si Urias. (Jer 26:22, 23) Kapansin-pansin na bi- 
nabanggit ng isa sa Lachish Letters na nagmula sa 
yugtong ito ang pangalang Elnatan, anupat sinasa- 
bi: “Ang kumandante ng hukbo, si Conias na anak ni 
Elnatan, ay bumaba upang pumaroon sa Ehipto.” 
-- Ancient Near Eastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 
1974, p. 322. 

2, 3,4. Tatlong lalaki na nagtataglay ng panga- 
lang Elnatan ang binabanggit sa aklat ng Ezra. Ang 
dalawa ay tinutukoy bilang “mga pangulo" at ang isa 


ELOHIM 


naman bilang isang tagapagturo. Sa ilog ng Aha- 
va, bago maglakbay patungong Jerusalem, binigyan 
sila ni Ezra ng utos na mamanhik kay Ido at sa mga 
Netineo sa Casipia na maglaan mula sa kanilang 
mga kasamahan ng mga lingkod para sa bahay ng 
Diyos, na tinugon naman ng mga Levita at mga Ne- 
tineo.---Ezr 8:15-20. 


ELOHIM. 


ELON  [malamang, Malaking Punungkahoy]. 

1. Isang Hiteo na ang anak na babae ay naging 
“sanhi ng kapaitan” para kay Isaac at kay Rebeka da- 
hil sa pagiging asawa ng kanilang anak na si Esau. 
--Gen 26:34, 35; 27:46; 28:8: 36:2. 

2. Ang ikalawa sa tatlong anak ni Zebulon. Siya 
ay kabilang sa mga miyembro ng sambahayan ng 
kaniyang lolong si Jacob na pumaroon sa Ehipto. 
Siya rin ang ulo ng pamilya ng mga Elonita.---Gen 
46:14: Bil 26:26. 

3. Isang Zebulonitang hukom ng Israel. Pagkata- 
pos na maging hukom nang sampung taon, inilibing 
nila siya sa Aijalon sa teritoryo ng Zebulon.---Huk 
12:11, 12. 

4. Isang bayan ng tribo ni Dan, nakatala sa pagi- 
tan ng Itla at Timnah. (Jos 19:42, 43) Hindi matu- 
koy nang tiyakan ang kinaroroonan nito. 


ELON-BET-HANAN [malamang, Malaking 
Punungkahoy ng Bahay ni Hanan]. Isang lunsod na 
binanggit sa 1 Hari 4:9 na bumubuo ng isang baha- 
gi ng isa sa mga distrito ni Solomon na naglalaan ng 
pagkain. Iminumungkahi ng ilang iskolar na posib- 
leng ito rin ang Elon.---Tingnan ang ELON Blg. 4. 


ELONITA, MGA [Ni (Kay) Elon]. Isang pamil- 
yang nagmula sa anak ni Zebulon na si Elon.---Bil 
26:26. 


ELOT. 


ELPAAL [Diyos ng Gawain, Ang Diyos ay Nag- 
sagawa]. Isang inapo ni Benjamin, isang anak ni Sa- 
haraim sa kaniyang asawang si Husim.— 1Cr 8:1, 8, 
11, 12. 


EL-PARAN [Malaking Punungkahoy ng Paran]. 
Lumilitaw na ito ang pinakatimugang dako na nara- 
ting ni Kedorlaomer at ng kaniyang mga kaalyado 
nang salakayin nila ang Canaan. (Gen 14:5, 6) Ya- 
mang inilarawan ito bilang “nasa ilang” o “nasa 
hanggahan ng ilang” (RS), lumilitaw na ito ay nasa 
silanganing gilid ng “ilang ng Paran.” (Gen 21:21) 
Ipinapalagay ng ilang iskolar na ang El-paran ay 
isang sinaunang pangalan para sa Elat. 


ELPELET. 
ELSAPAN. 


Tingnan ang Diyos. 


Tingnan ang ELAT, ELOT. 


Tingnan ang ELIPELET Blg. 2. 


Tingnan ang ELISAPAN, ELSAPAN. 


688 


ELTEKE(H). Isang lunsod ng Dan (Jos 19:44) 
na ibinigay sa mga Kohatitang Levita, kasama ang 
pastulan nito. (Jos 21:20, 23) Sa Taylor Prism, ipi- 
naghahambog ng Asiryanong si Haring Senakerib 
(isang kapanahon ni Hezekias, 745-717 B.C.E.) na 
kaniyang “kinubkob, binihag, at sinamsaman ang 
Eltekeh [sa Asiryano, Altaqu]" matapos niyang talu- 
nin ang mga hukbong Ehipsiyo at Etiope “sa kapa- 
tagan ng Eltekeh.” 

Ipinapalagay ng karamihan sa mga iskolar na ang 
Eltekeh ay nasa Khirbet el-Muganna' (Tel Miqne), 
36 na km (22 mi) sa K ng Jerusalem. Gayunman, 
mula nang magsagawa ng mga paghuhukay roon 
kamakailan, ang lugar na iyon ay iniugnay na sa 
Ekron ng Bibliya. Dahil dito, bagaman hindi posible 
sa ngayon na matiyak ang pagkakakilanlan ng Elte- 
keh, ipinapalagay ng ilan na ito ay nasa Tell esh- 
Shallaf (Tel Shalaf), 18 km (11 mi) sa HS ng Asdod. 


ELTEKON. Isang lunsod sa bulubunduking pook 
ng Juda. (Jos 15:20, 48, 59) Bagaman hindi alam sa 
ngayon kung saan ang eksaktong lokasyon ng Elte- 
kon, ipinapalagay ng ilan na ito ang Khirbet ed- 
Deir, na mga 10 km (6 na mi) sa K ng Betlehem. 


ELTOLAD. Isang lunsod na nasa timugang ba- 
hagi ng teritoryo ng tribo ni Juda, tungo sa hangga- 
han ng Edom (Jos 15:21, 30). Tinatawag din itong 
Tolad sa 1 Cronica 4:29. Ang Eltolad ay isa sa mga 
Judeanong lunsod na itinakda sa mga Simeonita bi- 
lang kanilang mana. (Jos 19:1, 4) Gaya ng bina- 
banggit sa 1 Cronica 4:24-31, ito ang mga lunsod ng 
mga Simeonita hanggang sa maghari si David. 


ELUL. Ang pangalan ng ika-6 na buwang lunar 
ng mga Judio sa kanilang sagradong kalendaryo 
pagkaraan ng pagkatapon, ngunit ika-12 buwan na- 
man sa sekular na kalendaryo, anupat katumbas ito 
ng huling bahagi ng Agosto at unang bahagi ng Set- 
yembre. Hindi tiyak kung ano ang kahulugan ng 
pangalang ito. 

Sa huling buwan na ito ng tag-araw, hinog na ang 
mga datiles, gayundin ang pangunahing mga bu- 
nga ng mga igos. Isinasagawa na ang pangkalaha- 
tang pag-aani ng ubas, at pagsapit ng katapusan ng 
buwan, mayroon nang saganang bagong alak.---Lev 
26:5: Bil 13:23, Jer 8:13. 

Buwan ng Elul nang matapos ni Nehemias ang 
52-araw na proyekto ng muling pagtatayo ng mga 
pader ng Jerusalem. (Ne 6:15) Sa iba pang mga pag- 
tukoy ng Kasulatan, binabanggit lamang ang buwan 
ng Elul bilang ang ikaanim na buwan.--ICr 27:9, 
Eze 8:1, Hag 1:1, 15. 

Ipinakikita ng mga talahanayang ginawa nina 
Parker at Dubberstein, sa Babylonian Chronology, 
6206 B.C.-A.D. 75 (1971, p. 27-47), na ang buwan ng 


689 


Elul ay paminsan-minsang ginagamit ng mga Babi- 
lonyo bilang isang buwang intercalary [isinisingit] 
kasama ng buwan ng Adar. 


ELUZAI [Ang Diyos ang Aking Lakas]. Isa sa 
makapangyarihang mga lalaking Benjamita na bi- 
hasa sa paggamit ng kaliwa o kanang kamay na su- 
mama kay David sa Ziklag habang hindi pa ito ma- 
kakilos dahil kay Haring Saul.--1Cr 12:1-5. 


ELZABAD [Ang Diyos ay Nagkaloob]. 

1. Isa sa matutulin at matatapang na makapang- 
yarihang mga lalaki mula sa tribo ni Gad na suma- 
ma kay David sa ilang habang hindi pa ito makaki- 
los dahil kay Haring Saul. Ang pinakamababa sa 
mga Gaditang ito ay inilalarawang katumbas ng 
isang daan at ang pinakadakila ay ng isang libo. 
— 1Cr 12:1, 8, 12, 14. 

2. Isang Levita na mula sa pamilya ng mga Kora- 
hita; isang anak ni Semaias at isang apo ni Obed- 
edom. Si Elzabad ay isang lalaking may kakayahan 
na naglingkod sa pangkat ng mga bantay ng pintu- 
ang-daan noong mga araw ni Haring David.--1Cr 
26:1, 4, 6-8, 12, 15, 19. 


EMAUS. Ang nayon na paroroonan ni Cleo- 
pas at ng isang kapuwa alagad nang sabayan sila 
ng nagkatawang-tao na si Jesu-Kristo noong araw 
ng kaniyang pagkabuhay-muli. Gayunman, nakila- 
la lamang nila si Jesus noong makarating na sila sa 
Emaus at si Jesus ay “nakahilig na kasama nila sa 
kainan.” Nang maglaho na si Jesus, bumalik sa Jeru- 
salem ang dalawang alagad noong gabi ring iyon. 
(Luc 24:13-33) Sinasabi ni Lucas na ang nayon ay 
"animnapung estadyo' (7.5 milyang Romano [11 km, 
7 mi]) mula sa Jerusalem. 

Gayunman, hindi matiyak ang lokasyon ng Ema- 
us, anupat mga anim na lugar ang iminumungkahi 
para rito. Ang pinakaprominente sa mga ito ay ang 
‘Imwas na nasa daan patungo sa Tel Aviv-Yafo. 
Ngunit ang Imwas ay mga 175 estadyo (32 km, 
20 mi) sa KHK ng lunsod na iyon, anupat halos tat- 
long beses ang layo sa binanggit ni Lucas. Ang isa 
pang lugar na madalas imungkahi, ang Qalunyah 
(Mevasseret Ziyyon), na nasa pangunahing daan pa- 
tungong Tel Aviv-Yafo at tinatanggap ng ilan bilang 
ang Ammaous na tinukoy ni Josephus, ay mga 
35 estadyo (6.5 km, 4 na mi) mula sa Jerusalem at 
sa gayon ay napakalapit upang tumugma sa rekord 
ni Lucas. Dahil dito, mas pinipili ng ilan na iugnay 
ang Emaus sa El-Qubeiba, na nasa isang mas hila- 
gang daang Romano kaysa sa ibang mga lugar na 
iminumungkahi. Dito ay may natagpuang mga labi 
na pinaniniwalaang mula pa noong kapanahunan 
ng Griegong Kasulatan. Ang lugar na ito, na mga 
60 estadyo (11 km, 7 mi) sa HK ng Jerusalem, ay ka- 


EMBAHADOR 


tugma ng lokasyon ng nayon na binabanggit sa 
Bibliya. Magkagayunman, imposibleng matiyak sa 
ngayon ang lokasyon ng Emaus. 


EMBAHADOR. Ayon sa pagkakagamit sa Bi- 
bliya, isang opisyal na kinatawan na isinusugo ng 
isang tagapamahala para sa isang pantanging oka- 
syon at para sa isang espesipikong layunin. Kadala- 
san, matatanda at may-gulang na mga lalaki ang 
naglilingkod sa katungkulang ito. Kaya naman ang 
mga salitang Griego na pre-sbeu'o (gumanap bi- 
lang isang embahador" [Efe 6:20]; ‘maging isang 
embahador" [2Co 5:20]) at pre-sbei'a (lupon ng mga 
embahador” [Luc 14:32]) ay parehong nauugnay sa 
salitang pre-sby'te-ros, nangangahulugang “matan- 
dang lalaki, matanda. ”--Gaw 11:30, Apo 4:4. 

Si Jesu-Kristo ay dumating bilang “apostol,” o “isa 
na isinugo,” ng Diyos na Jehova. Siya ang “nagpasi- 
kat ng liwanag sa buhay at kawalang-kasiraan sa 
pamamagitan ng mabuting balita.”--Heb 3:1, 2Ti 
1:10. 

Pagkatapos ng pagkabuhay-muli ni Kristo sa la- 
ngit, yamang wala na siya sa lupa bilang tao, ang 
kaniyang tapat na mga tagasunod ay inatasan bi- 
lang mga kapalit niya, anupat “humahalili para kay 
Kristo” bilang mga embahador ng Diyos. Espesipi- 
kong binanggit ni Pablo ang kaniyang katungkulan 
bilang embahador. (2Co 5:18-20) Tulad ng lahat ng 
mga pinahirang tagasunod ni Jesu-Kristo, isinugo 
siya sa mga bansa at bayan na hiwalay sa Diyos na 
Jehova na Kataas-taasang Soberano---mga embaha- 
dor sa isang sanlibutan na walang pakikipagpayapa- 
an sa Diyos. (Ju 14:30, 15:18, 19; San 4:4) Bilang 
isang embahador, dinala ni Pablo ang isang mensa- 
he ng pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan 
ni Kristo kung kaya noong nakabilanggo siya ay ti- 
nukoy niya ang kaniyang sarili bilang “isang emba- 
hador na nakatanikala.” (Efe 6:20) Ang kaniyang 
mga tanikala ay isang katunayan ng pakikipag-alit 
ng sanlibutang ito sa Diyos, kay Kristo, at sa pama- 
halaan ng Mesiyanikong Kaharian, sapagkat mula't 
sapol, ang mga embahador ay itinuturing na hindi 
dapat saktan o galawin. Isang palatandaan ng pina- 
kamatinding pakikipag-alit at ng pinakamasakit na 
pang-iinsulto ang kawalang-galang ng mga bansa 
sa mga embahador na isinugo bilang mga kinata- 
wan ng Kaharian ng Diyos sa ilalim ni Kristo. 

Sa pagganap ni Pablo sa kaniyang papel bilang 
embahador, iginalang niya ang mga batas ng lupa- 
in ngunit mahigpit siyang nanatiling neutral sa pu- 
litikal at militar na mga gawain ng sanlibutan. Ka- 
suwato ito ng simulain na ang mga embahador ng 
mga pamahalaan ng sanlibutan ay dapat na sumu- 
nod sa batas ng bansang pinagsuguan sa kanila 
ngunit hindi sila hinihilingang itaguyod ang ban- 
sang iyon. 


EMBAHADOR 


Gaya ng apostol na si Pablo, ang lahat ng tapat, 
pinahiran, at inianak-sa-espiritung mga tagasunod 
ni Kristo, na may makalangit na pagkamamama- 
yan, ay “mga embahador na humahalili para kay 
Kristo.”---2Co 5:20, Fil 3:20. 

Pakikitunguhan ng Diyos ang isang tao batay sa 
pagtanggap nito sa mga embahador ng Diyos. Inila- 
tag ni Jesu-Kristo ang simulaing ito sa kaniyang 
ilustrasyon tungkol sa isang taong may ubasan na 
nagsugo ng kaniyang mga alipin, at nang maglaon 
ay ng kaniyang anak, bilang kaniyang mga kinata- 
wan. Pinagmalupitan nang husto ng mga tagapag- 
saka ng ubasan ang mga alipin at pinatay nila ang 
anak ng may-ari. Dahil dito, pinuksa ng may-ari ng 
ubasan ang napopoot na mga tagapagsakang iyon. 
(Mat 21:33-41) Nagbigay si Jesus ng isa pang ilus- 
trasyon, tungkol naman sa isang hari na ang mga 
alipin ay pinatay habang gumaganap bilang mga 
mensahero na nag-aanyaya ng mga panauhin para 
sa isang piging ng kasalan. Yaong mga nakitungo 
sa kaniyang mga kinatawan sa gayong paraan ay 
itinuring na mga kaaway ng hari. (Mat 22:2-7) Ma- 
linaw na ipinahayag ni Jesus ang simulaing ito nang 
sabihin niya: “Siya na tumatanggap sa sinumang 
aking isinusugo ay tumatanggap din sa akin. Siya 
naman na tumatanggap sa akin ay tumatanggap 
din sa kaniya na nagsugo sa akin.”--Ju 13:20, ting- 
nan din ang Mat 23:34, 35: 25:34-46. 

Ginamit din ni Jesus ang gawain ng embahador 
bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan upang ilara- 
wan ang pangangailangan ng bawat isa sa atin na 
makipagpayapaan sa Diyos na Jehova at iwan ang 
lahat ng bagay upang makasunod sa mga yapak ng 
kaniyang Anak at sa gayon ay matamo ang lingap 
ng Diyos at ang buhay na walang hanggan. (Luc 
14:31-33) Kabaligtaran naman nito, inilarawan niya 
ang kahibangan ng pakikisama sa mga nagsusugo 
ng mga embahador upang magsalita laban sa isa na 
pinagkalooban ng Diyos ng makaharing kapangya- 
rihan. (Luc 19:12-14, 27) Ang mga Gibeonita ay ma- 
buting halimbawa ng mataktika at matagumpay 
na pamamanhik ukol sa kapayapaan.---Jos 9:3-15, 
22-27. 

Mga Sugo Bago ang Panahong Kristiyano. 
Noong yugto bago ang panahong Kristiyano, wa- 
lang opisyal na katungkulan sa pamahalaan ang ek- 
saktong katumbas ng makabagong-panahong em- 
bahador. Walang residenteng opisyal noon ang 
kumakatawan sa isang pamahalaang banyaga. Da- 
hil dito, ang mga terminong “mensahero” (sa Heb., 
mal-akh' at “sugo” (sa Heb., tsir) ay mas tumpak na 
naglalarawan sa kanilang mga tungkulin noong pa- 
nahon ng Bibliya. Gayunman, sa maraming aspek- 
to, ang kanilang ranggo at katayuan ay katulad ni- 
yaong sa mga embahador, at tatalakayin dito ang 
ilan sa mga aspektong iyon. Ang gayong mga tao ay 


690 


opisyal na mga kinatawan na naghahatid ng mga 
mensahe sa pagitan ng mga pamahalaan at ng mga 
indibiduwal na tagapamahala. 

Di-gaya ng makabagong-panahong mga emba- 
hador, ang sinaunang mga sugo, o mga mensahero, 
ay hindi nakatira sa kabisera ng mga bansang ban- 
yaga kundi isinusugo lamang sila sa pantanging 
mga okasyon ukol sa espesipikong mga layunin. Ka- 
dalasan, sila ay mga taong may ranggo (2Ha 18:17, 
18), at ang kanilang katungkulan ay lubhang igina- 
galang. Dahil dito, hindi sila dapat saktan o galawin 
kapag dumadalaw sila sa ibang mga tagapamahala. 

Ang pakikitungo sa mga mensahero, o mga sugo, 
ng isang tagapamahala ay itinuturing na siya ring 
pakikitungo sa tagapamahala at sa kaniyang pama- 
halaan. Kaya naman nang pakitunguhan ni Rahab 
nang mahusay ang mga mensaherong isinugo ni 
Josue upang maniktik sa Jerico, kumilos siya nang 
gayon dahil kinikilala niya na si Jehova ang Diyos at 
Hari ng Israel. Dahil dito, pinagpakitaan siya ni Je- 
hova ng lingap sa pamamagitan ni Josue. (Jos 6:17; 
Heb 11:31) Sa kabilang dako, nang isugo ni Ha- 
ring David kay Hanun na hari ng Ammon ang ilang 
lingkod niya bilang tanda ng pakikipagkaibigan, ta- 
hasang nilabag ni Hanun ang di-nasusulat na in- 
ternasyonal na kaugalian na pagbibigay-galang sa 
mga sugo. Nakinig ang hari ng Ammon sa kaniyang 
mga prinsipe nang may-kabulaanang paratangan 
ng mga ito ng paniniktik ang mga mensahero, at hi- 
niya niya sa madla ang mga mensahero, anupat 
nagpakita siya ng kawalang-galang kay David at sa 
pamahalaan nito. Ang mapanghamak na pagkilos 
na ito ay humantong sa digmaan.--2Sa 10:2-11:1, 
12:26-31. 

Sa halip na pauwiin ang isang embahador, na gi- 
nagawa ng makabagong-panahong mga bansa ka- 
pag nasira ang kanilang mga relasyong diplomatiko, 
ang mga tao noong sinaunang panahon ay nagpa- 
padala ng mga mensahero, o mga sugo, bilang kani- 
lang mga tagapagsalita upang maipanumbalik ang 
mapayapang kaugnayan. May binanggit si Isaias na 
gayong “mga mensahero ng kapayapaan.” (Isa 33:7) 
Nagsugo si Hezekias kay Senakerib na hari ng Asir- 
ya upang makipagpayapaan dito. Bagaman pinag- 
babantaang sakupin ni Senakerib noon ang mga 
nakukutaang lunsod ng Juda, pinaraan ng mga 
Asiryano ang mga mensahero dahil gumaganap 
ang mga ito bilang mga sugo ni Hezekias. (2Ha 
18:13-15) Ang isa pang halimbawa nito ay makikita 
sa ulat tungkol kay Jepte na isang hukom sa Israel. 
Sa pamamagitan ng mga mensahero, nagpadala si 
Jepte ng isang liham sa hari ng mga Ammonita 
upang ireklamo ang isang maling pagkilos nito at 
ayusin ang isang di-pagkakasundo may kinalaman 
sa mga karapatan sa teritoryo. Kung posible, nais 


691 


sanang makipagkasundo ni Jepte sa pamamagitan 
ng kaniyang mga sugo nang hindi nakikipagdigma. 
Pinahintulutan ang mga mensaherong iyon na ma- 
layang magparoo't parito sa pagitan ng magkabi- 
lang hukbo.--Huk 11:12-28, tingnan ang MENSA- 
HERO. 


EMEK-KEZIZ [Mababang Kapatagan ng Pag- 
kalipol]. Isang Benjamitang lunsod. (Jos 18:21) Hindi 
alam sa ngayon kung saan ang eksaktong lokasyon 
ng Emek-keziz. Batay sa kahulugan ng pangalan 
nito at yamang binanggit ito kasama ng Jerico, Bet- 
hogla, at Bet-araba na nasa Libis ng Jordan, maaa- 
ring nasa kapaligiran ding iyon ang lugar na ito. 


EMIM, MGA |Nakatatakot na mga Bagay]. Isang 
tribo o bayan na nanirahan sa teritoryo sa S ng Da- 
gat na Patay. Inilalarawan sila bilang dakila, mara- 
mi, at matatangkad “na gaya ng mga Anakim.” (Deu 
2:10) Ipinahihiwatig ng paghahambing na ito sa 
mga anak ni Anak na ang mga Emim ay malahigan- 
te ang tindig at mababangis, sapagkat sinabi ni Moi- 
ses sa Israel: “Narinig mong sinabi, ‘Sino ang maka- 
tatayo nang matatag sa harap ng mga anak ni 
Anak?” (Deu 9:2) Hindi lubusang matukoy ang pi- 
nanggalingan ng mga Emim, bagaman ipinapala- 
gay ng ilan na ang mga ito ay isang sanga ng mga 
Repaim. 

Noong panahon ni Abraham, tinalo ng Elamitang 
hari na si Kedorlaomer ang mga Emim sa Save- 
kiriataim. (Gen 14:5) Lumilitaw na ang mga Emim 
ay patuloy na nanirahan sa kanilang lupain sa S ng 
Dagat na Patay nang ilang panahon pagkatapos 
nito, sapagkat sinasabi ng Bibliya na itinaboy sila ng 
mga Moabita nang dakong huli. Ginamit din ng mga 
Moabita ang pangalang Emim upang tukuyin ang 
mga Repaim.---Deu 2:11. 


EMMANUEL |Sumasaatin ang Diyos]. Isang 
pangalan na unang binanggit ng propetang si Isaias 
(7:14: 8:8) noong panahon ng paghahari ni Ahaz 
(761-746 B.C.E.). Sa Mateo 1:23, ang tanging iba 
pang paglitaw nito, ang Emmanuel ay isang panga- 
lang-titulo na ikinapit kay Kristo na Mesiyas. 

Dahil sa mga kalagayan noong ibigay ang hula, 
ang mga komentarista sa Bibliya ay naghahanap ng 
isang “Emmanuel” na nabuhay noong panahon ni 
Isaias, isa na noo'y angkop na nagsilbing tanda 
na 'sumasakanila ang Diyos.’ Noong ikawalong sig- 
lo B.C.E., sina Peka at Rezin, na mga hari ng Israel 
at Sirya, ay determinadong ibagsak si Ahaz, ang 
hari ng Juda, upang mailuklok sa kaniyang trono 
ang anak ni Tabeel. (Isa 7:1-6) Ngunit inalaala ni Je- 
hova ang kaniyang tipan kay David, na ninuno ni 
Ahaz, ukol sa kaharian at isinugo ang kaniyang pro- 
peta taglay ang nakaaaliw na mensaheng ito: 


EMMANUEL 


“Makinig kayo, pakisuyo, O sambahayan ni David. 
... Bibigyan kayo ni Jehova ng isang tanda: Narito! 
Ang dalaga mismo ay magdadalang-tao nga, at 
magsisilang siya ng isang anak na lalaki, at tata- 
wagin nga niyang Emmanuel ang pangalan nito. 
Mantikilya at pulot-pukyutan ang kakainin niya ka- 
pag natutuhan na niyang itakwil ang masama at 
piliin ang mabuti. Sapagkat bago matutuhan ng 
bata na itakwil ang masama at piliin ang mabuti, 
ang lupain ng dalawang hari na kinatatakutan mo 
nang may panlulumo ay lubusang pababayaan.” 
--Isa 7:13-16. 

Pagkatapos, pagkaraang banggitin ang tungkol sa 
kapanganakan ng ikalawang anak na lalaki ni Isaias, 
si Maher-salal-has-baz, inilarawan ng hula kung pa- 
ano maaalis ang banta sa Juda. Gaya ng isang di- 
mahaharang na baha, lubusang aapawan ng mga 
Asiryano ang Sirya at ang hilagang kaharian ng Is- 
rael, anupat hindi sila hihinto hanggang sa sila'y 
makapangalat at maging banta sa lupain ng Juda, 
sa gayo'y “pupunuin [pa nga] ang lapad ng iyong lu- 
pain, O Emmanuel!” Pagkatapos, sa matulaing pana- 
nalita, binabalaan ng propetang si Isaias ang lahat 
ng sumasalansang kay Jehova: Kung magbibigkis 
kayo ng inyong sarili para sa pakikipagdigma, kung 
magpaplano kayo ng isang pakana, kung magsasa- 
lita kayo ng isang salita laban kay Jehova---“hindi 
iyon matatayo, sapagkat ang Diyos ay sumasaamin 
[Emmanuel]!"---Isa 8:5-10. 

Iminumungkahi ng ilan na sa makahulang tipo, si 
“Emmanuel” ay ikatlong anak na lalaki ni Isaias, 
marahil ay sa isang dalagang Judio na naging ika- 
lawang asawa ng propeta. Sinikap naman ng ilang 
Judiong komentarista na ikapit ang hula sa kapa- 
nganakan ng anak na lalaki ni Ahaz na si Hezekias. 
Ngunit tinututulan ito ng iba, sapagkat ang hula ay 
binigkas noong panahon ng paghahari ni Ahaz (Isa 
7:1), anupat si Hezekias noon ay di-kukulangin sa si- 
yam na taong gulang.---2Ha 16:2, 18:1, 2. 

Ang isa pang posibilidad ay ang ikalawang anak 
na lalaki ni Isaias na binanggit sa sumunod na ka- 
banata, si Maher-salal-has-baz, na tungkol sa ka- 
niya ay sinabi: “Bago matuto ang batang lalaki 
na tumawag ng, “Ama ko!' at ‘Ina ko! may isang 
magdadala ng yaman ng Damasco at ng samsam 
mula sa Samaria sa harap ng hari ng Asirya.” (Isa 
8:1-4) Maliwanag na may pagkakahawig ito sa sina- 
bi tungkol kay Emmanuel: “Bago matutuhan ng bata 
na itakwil ang masama at piliin ang mabuti, ang lu- 
pain ng dalawang hari [ng Damasco at ng Samaria] 
na kinatatakutan mo nang may panlulumo ay lubu- 
sang pababayaan.” (Isa 7:16) Gayundin, ang kapa- 
nganakan ng ikalawang anak na lalaki ni Isaias ay 
inihaharap kaugnay ng karagdagan pang hula tung- 
kol kay Emmanuel at, kung paanong si Emmanuel 


EMMANUEL 


ay magiging isang “tanda,” sinabi rin ni Isaias: “Ako 
at ang mga anak na ibinigay sa akin ni Jehova ay 
gaya ng mga tanda. “--Isa 7:14: 8:18. 

Ang gayong pagtukoy sa ikalawang anak na lala- 
ki ni Isaias bilang ang Emmanuel noong mga araw 
ni Ahaz ay tinututulan, pangunahin na dahil inila- 
rawan ang asawa ni Isaias bilang “propetisa,” hindi 
bilang “dalaga,” at dahil din sa siya'y ina ng panga- 
nay ni Isaias, si Sear-jasub, anupat hindi na “dala- 
ga.” (Isa 7:3, 8:3) Gayunman, mapapansin na dito, 
ang salitang Hebreo na isinaling “dalaga” ay hindi 
bethulah', na espesipikong nangangahulugang “bir- 
hen,” kundi ‘almah’, na mas malawak na tumutukoy 
sa isang kabataang babae, na maaaring birheng da- 
laga o babaing kakakasal pa lamang. Ang ‘almah’ 
ay lumilitaw rin bilang pangngalang pambalana sa 
anim na iba pang teksto, anupat ang ilan sa mga ito 
ay espesipikong tumutukoy sa mga birheng dalaga. 
--Gen 24:43 (ihambing ang tal 16): Exo 2:8, Aw 
68:25: Kaw 30:19: Sol 1:3, 6:8. 

Sabihin pa, ang ganap at buong pagkakakilanlan 
ng Emmanuel ay masusumpungan sa katungkulan 
at katauhan ng Panginoong Jesu-Kristo. Samakatu- 
wid, ang paggamit ng salitang Hebreo na “al:mah' sa 
hula ay dapat lumapat kapuwa sa makahulang tipo 
(kung iyon ay isang kabataang asawang babae ni 
Ahaz o ni Isaias) at sa antitipikong katuparan (ang 
ikakasal at birhen pang si Maria). Sa kaso ni Maria, 
tiyak na isa siyang birhen nang siya ay 'magdalang- 
tao sa pamamagitan ng banal na espiritu,” anupat 
itinala kapuwa nina Mateo at Lucas ang makasaysa- 
yang katotohanang ito. (Mat 1:18-25, Luc 1:30-35) 
“Ang lahat ng ito ay talagang nangyari upang ma- 
tupad yaong sinalita ni Jehova sa pamamagitan ng 
kaniyang propeta,” ang sabi ni Mateo. Ito ay isang 
tanda na nagpapakilala sa matagal nang hinihintay 
na Mesiyas. Kaya kaayon ng mga katotohanang ito, 
ang Ebanghelyo ni Mateo (na sumipi sa Isa 7:14) ay 
gumagamit ng salitang Griego na par-the'nos, na- 
ngangahulugang “dalaga” o “birhen,” upang isalin 
ang almah’, anupat sinasabi: “Narito! Ang dalaga 
[par-the'nos]| ay magdadalang-tao at magsisilang ng 
isang anak na lalaki, at tatawagin nilang Emmanuel 
ang pangalan nito.” (Mat 1:22, 23) Hindi ito isang 
mapangahas na pagbago o pagpilipit sa teksto. Ma- 
higit isang siglo bago nito, ginamit din ng mga 
Judiong tagapagsalin ng Griegong Septuagint ang 
parthe'nos sa pagsasalin ng Isaias 7:14. 

Ang pagtukoy kay Jesu-Kristo bilang Emmanuel 
ay hindi nangangahulugan na nagkatawang-laman 
ang Diyos sa katauhan niya, ang ‘Diyos sa laman,' 
na ayon sa mga nagtataguyod ng Trinidad ay ipina- 
hihiwatig ng kahulugan ng Emmanuel, samaka- 
tuwid nga, “Sumasaatin ang Diyos.” Karaniwang 
kaugalian noon ng mga Judio na ilakip sa mga pa- 


692 


ngalang Hebreo ang salitang “Diyos,” at maging ang 
“Jehova.” Kahit sa ngayon, ang Emmanuel ay pan- 
tanging pangalan ng maraming tao, at tiyak na hin- 
di nagkatawang-laman ang Diyos sa sinuman sa 
mga ito. 

Kung wari mang may pagkakasalungatan ang ta- 
gubilin ng anghel kay Maria (“tatawagin mong Je- 
sus ang pangalan nito”) at ang hula ni Isaias (“tata- 
wagin nga niyang Emmanuel ang pangalan nito"), 
dapat tandaan na ang Mesiyas ay tatawagin din sa 
iba pang mga pangalan. (Luc 1:31, Isa 7:14) Halim- 
bawa, sinasabi ng Isaias 9:6 tungkol sa isang iyon: 
“Ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamang- 
ha-manghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, 
Walang-hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan.” 
Gayunpaman, walang isa man sa mga ito ang ibini- 
gay sa panganay ni Maria bilang personal na panga- 
lan, kahit noong siya'y sanggol pa o noong simulan 
na niya ang kaniyang ministeryo. Sa halip, ang la- 
hat ng ito ay makahulang mga titulong-pangalan 
na pagkakakilanlan ng Mesiyas. Namuhay si Jesus 
ayon sa kahulugan ng mga pangalang ito sa bawat 
aspekto, at iyan ang dahilan kung bakit ibinigay ang 
mga ito bilang hula, upang ipakita ang kaniyang 
mga katangian at ang mabubuting papel na gagam- 
panan niya para sa lahat ng tumatanggap sa kaniya 
bilang Mesiyas. Gayundin naman kung tungkol sa 
kaniyang titulong Emmanuel. Namuhay siya ayon 
sa kahulugan nito at tinupad niya iyon. 

Laging hangad ng mga mananamba ni Jehova na 
ang Diyos ay sumakanila, mapasakanilang panig, at 
tumulong sa kanila sa kanilang mga gawain, at ka- 
dalasan ay tinitiyak naman niya sa kanila na gayon 
nga ang kaniyang ginagawa, anupat kung minsan 
ay nagbibigay siya sa kanila ng nakikitang mga tan- 
da ukol sa layuning ito. (Gen 28: 10-20, Exo 3:12, Jos 
1:5, 9: 5:13-6:2, Aw 46:5-7, Jer 1:19) Kung sa nga- 
yon ay hindi pa rin matiyak kung sino ang Emma- 
nuel noong mga araw ni Ahaz, maaaring kalooban 
iyon ni Jehova upang hindi nito maagaw ang pansin 
ng susunod na mga salinlahi mula sa Lalong Daki- 
lang Emmanuel, kapag lumitaw na siya bilang isang 
tanda mula sa langit. Sa pagparito sa lupa ng kani- 
yang minamahal na Anak bilang ang ipinangakong 
Mesiyanikong “binhi” (Gen 3:15) at lehitimong taga- 
pagmana ng trono ni David, inilaan ni Jehova ang 
pinakadakilang tanda na nagpapakitang hindi niya 
iniwan ang sangkatauhan o ang kaniyang tipan ukol 
sa Kaharian. Samakatuwid, ang titulong-pangalan 
na Emmanuel ay angkop na angkop kay Kristo, sa- 
pagkat ang kaniyang presensiya ay tunay ngang 
isang tanda mula sa langit. At dahil ang panguna- 
hing kinatawang ito ni Jehova ay nasa gitna ng 
sangkatauhan, talaga ngang masasabi ni Mateo sa 
ilalim ng pagkasi, “Sumasaatin ang Diyos.” 


693 


ENAIM  [malamang, Dalawang Bukal]. Isang lu- 
gar na malapit sa dako kung saan nagbalatkayo si 
Tamar bilang patutot at sumiping kay Juda. Bilang 
resulta ay ipinanganak niya sina Perez at Zera. (Gen 
38:14-16, 21, 29, 30) Lumilitaw na ang Enaim ay 
nasa pagitan ng Adulam at Timnah. (Gen 38:12) 
Bagaman ipinapalagay ng ilang heograpo na ito rin 
ang Enam sa Sepela (Jos 15:34), hindi alam sa nga- 
yon kung saan ang eksaktong lokasyon nito. 


ENAM [kaugnay ng “@'yin, “bukal"]. Isang lun- 
sod sa Sepela ng Juda. (Jos 15:33, 34) Bagaman hin- 
di alam sa ngayon kung saan ang eksaktong loka- 
syon ng Enam, itinuturing ng ilang heograpo na ito 
rin ang Enaim na binanggit sa Genesis 38:14, 21. 


ENAN [kaugnay ng @'yin, “bukal”]. Ang ama ni 
Ahira na pinuno ng tribo ni Neptali noong mga araw 
ni Moises.---Bil 1:15: 2:29, 7:78, 83; 10:27. 


EN-DOR [posible, Bukal ng Salinlahi]. Isang ka- 
patagang lunsod na nasa teritoryo ng Isacar ngu- 
nit iniatas sa Manases. Ang mga Canaanita roon 
ay hindi lubusang naitaboy ngunit isinailalim sa 
puwersahang pagtatrabaho. (Jos 17:11-13) Karani- 
wang ipinapalagay na ang En-dor ay ang Khirbet 
Safsafeh (Horvat Zafzafot), na mga 11 km (7 mi) 
sa TS ng Nazaret. 

Sa Awit 83:9, 10, ang En-dor ay iniuugnay sa ta- 
gumpay ni Jehova laban kay Sisera. Bagaman hindi 
ito binanggit sa ulat ng pagbabaka sa Hukom kaba- 
nata 4 at 5, maliwanag na ito'y ilang milya lamang 
sa T ng Bundok Tabor, kung saan bumaba ang huk- 
bo ni Barak. (Huk 4:6, 12) Matatagpuan din ito sa ka- 
lakhang rehiyon ng Taanac at Megido at ng agusang 
libis ng Kison, kung saan makahimalang pinagka- 
gulo ang mga hukbo ni Sisera. (Jos 17:11: Huk 5:19) 
Kaya, maliwanag na ang pagbabaka ay umabot 
hanggang sa En-dor. At, yamang ang salmista ay 
may lubos na kabatiran sa mga detalye ng kasaysa- 
yan at heograpiya, masasabi niya na sa En-dor nili- 
pol ang marami sa mga tumakas na Canaanita. 

Higit na kilala ang En-dor bilang ang lugar na pi- 
nuntahan ni Haring Saul upang sumangguni sa 
isang “dalubhasang espiritista” bago natalo ang Is- 
rael sa mga kamay ng mga Filisteo.--1Sa 28:7: 
31:1-13. 


ENEAS [Pinuri]. Isang lalaki ng Lida, na karatig 
ng Kapatagan ng Saron, na pinagaling ni Pedro ma- 
tapos maging paralisado sa loob ng walong taon. 
--Gaw 9:32-35. 


ENEBRO. 


1. [Sa Heb., berohsh|. Ang terminong Hebreo 
para sa punong ito ay binibigyan ng iba't ibang ka- 
hulugan, gaya ng “abeto,” “sipres”; gayunman, ini- 


EN-EGLAIM 


rerekomenda ng ilang leksikograpo ang puno ng 
enebro ayon sa matibay na saligan. (Tingnan ang 
Lexicon in Veteris Testamenti Libros, nina L. Koehler 
at W. Baumgartner, Leiden, 1958, p. 148: The Inter- 
preter's Dictionary of the Bible, inedit ni G. A. But- 
trick, 1962, Tomo 2, p. 293.) Yamang ang punong 
ito ay inangkat ni Haring Solomon mula sa Leba- 
non (1Ha 5:8-10, 9:11; 2Cr 2:8), maaari itong iug- 
nay sa Juniperus excelsa, isang mataas at matibay 
na evergreen na tumataas nang hanggang 20 m 
(66 na piye), may mahahabang sanga, maliliit na 
dahong tulad-kaliskis, at bungang maitim, maliit at 
bilog. Napakabango ng punong ito. Ang kahoy mula 
sa punong ito ng enebro ay lubhang nagugustuhan 
dahil sa tibay nito. 

Ang Juniperus excelsa ay isang katutubo sa Leba- 
non at laging iniuugnay sa lupaing iyon, anupat ka- 
bilang ito sa iba pang mga punungkahoy bilang ang 
“kaluwalhatian ng Lebanon.” (2Ha 19:23, Isa 14:8, 
37:24: 60:13) Tinukoy ng salmista ang mga puno ng 
enebro bilang ang “bahay,” o dakong pinamumuga- 
ran, ng mga siguana. (Aw 104:17) Ang kahoy ng 
enebro ay malawakang ginamit sa templong itinayo 
ni Solomon. (2Cr 3:5) Ang mga pohas ng panguna- 
hing mga pinto ay gawa sa kahoy ng enebro (1Ha 
6:34), at ang sahig ay kinalupkupan nito. (1Ha 6:15) 
Sa ibang mga talata ay tinukoy na ginamit ito bilang 
mga tahilan (Sol 1:17), mga tabla para sa mga bar- 
ko (Eze 27:5), mga tagdan ng sibat (Na 2:3), at mga 
panugtog (2Sa 6:5). Bilang isang mayabong na pu- 
nungkahoy, ginamit ito sa mga hula ng pagsasauli 
upang ilarawan ang kagandahan at mabungang ka- 
tabaan na pasasapitin sa lupain ng bayan ng Diyos. 
--Isa 41:19, 55:13: 60:13. 

2. [Sa Heb., @roh-er'o @ar-ar']. Ang salitang Ara- 
be na arar ay tumutulong upang matukoy ang pu- 
nong ito na malamang ay ang Juniperus phoenicia, 
isang tulad-palumpong na puno na matatagpuan sa 
rehiyon ng Sinai at gayundin sa lugar ng Disyerto 
ng Edom. Ang salitang-ugat sa Hebreo na mula rito 
hinalaw ang pangalan ng punungkahoy ay may ide- 
ya ng “kahubaran” o “sinamsaman” (ihambing ang 
Aw 102:17), at ang bansot na enebrong ito ay inila- 
larawan naman na may mapanglaw na hitsura, 
anupat tumutubo sa mababatong lugar ng disyerto 
at sa malalaking bato. Angkop na ginamit ito sa ak- 
lat ng Jeremias nang ihambing ang lalaki na may 
pusong tumatalikod kay Jehova sa “punong nag-iisa 
[ar-ar'] sa disyertong kapatagan,” at gayundin sa 
pagbababala sa mga Moabita na tumakas sila at 
maging “gaya ng puno ng enebro [ka-aroh-er'] sa 
ilang.”--Jer 17:5, ©; 48:1, 6 (gayunman, tingnan 
ang tlb sa Rbi8). 


EN-EGLAIM [Bukal ng Dalawang Guya]. Sa 
isang makasagisag na pangitaing ibinigay kay 


ENELDO 


Ezekiel, ang maasing tubig ng Dagat na Patay ay 
‘pagagalingin’ at ang mga mangingisda ay tatayo sa 
mga baybayin nito mula sa En-gedi hanggang sa 
En-eglaim. (Eze 47:8-10) Ang pangalang ito mismo 
ay nagpapahiwatig ng isang lugar sa tabi ng bukal. 
Iniuugnay ng karamihan sa mga iskolar ang En- 
eglaim sa “Ain Feshka, na malapit sa HK dulo ng 
Dagat na Patay. Ang 'Ain Feshka, mga 29 na km 
(18 mi) sa gawing T, at ang “Ain Jidi (kung saan na- 
nanatili ang pangalan ng En-gedi) ang dalawang 
pangunahing oasis sa kanluraning baybayin ng Da- 
gat na Patay. Sa kabilang dako naman, iminumung- 
kahi ng iba ang isang lugar sa TS baybayin ng Da- 
gat na Patay, malapit sa Zoar. Salig sa sinaunang 
mga nasusulat na dokumento, na tumutukoy sa 
distrito ng “Agaltain, sinabi ni Y. Yadin na “maliwa- 
nag na 'ang distrito ng “Agaltain” ang timog-sila- 
nganing bahagi ng Dagat na Patay . . . Kung may 
koneksiyon sa pagitan ng 'Agaltain at ng En-eglaim 
sa hula ni Ezekiel tungkol sa Dagat na Patay (Ezek. 
47:10: 'at mangyayari na ang mga mangingisda ay 
tatayo roon mula sa En-gedi maging hanggang 
sa En-eglaim')--ang dapat na maging interpretas- 
yon sa talatang ito ay na ang Dagat ay pagagali- 
ngin mula sa isang baybayin hanggang sa kabilang 
baybayin---isang napakatingkad at napakalinaw na 
larawan. Hindi na kailangan pang hanapin ang 
En-eglaim sa kanlurang baybayin (iminungkahi ka- 
makailan na ito ay ang Ain-Feshkha), yamang nili- 
limitahan ng gayong pag-uugnay ang makahulang 
pangitain sa kanluraning baybayin lamang."”---Isra- 
el Exploration Journal, Jerusalem, 1962, Tomo 12, 
p. 250, 251. 


ENELDO [sa Gr., a nethon, sa Ingles, dill]. Su- 
masang-ayon ang makabagong mga leksikograpo 
na ang halamang tinutukoy ng terminong Griego 
na anethon ay ang eneldo (Anethum graveolens) 
sa halip na ang anis (sa Gr., an'neson), na mababa- 
sa sa mas matatandang salin (AS-Tg, Dy). Sa nga- 
yon ay mas karaniwang itinatanim sa rehiyon ng 
Palestina ang eneldo kaysa sa anis, at ipinakikita ng 
katibayan na mula pa noong sinaunang panahon ay 
itinatanim na ito ng mga taga-Gitnang Silangan, at 
pati ng mga Griego at mga Romano. Kabilang ang 
eneldo sa mga halaman na ubod-ingat na ipinagba- 
yad ng ikapu ng mapagpaimbabaw na mga Pariseo, 
samantalang hindi naman nila tinutupad ang mas 
mabibigat na bagay ng Kautusan. (Mat 23:23) Iti- 
nakda ng Judiong Mishnah (Mataserot 4:5) na hindi 
lamang ang mga buto kundi pati ang halaman at 
mga bunga nito ang dapat ipagbayad ng ikapu. 
Ang halamang ito ay tumutubo na parang damo, 
kahawig ng anis, at tumataas nang mga 0.5 m 
(2 piye) anupat may mga dahong pinung-pino na 


694 


matingkad na kulay berde at mga kumpol ng mali- 
liit na bulaklak na kulay dilaw. Itinatanim ito dahil 
sa aromatikong mga buto nito, na ginagamit na 
pampalasa sa pagkain at gamot sa mga sakit sa ti- 
yan. 


EN-GANIM [Bukal ng mga Hardin]. 

1. Isang Judeanong lunsod sa Sepela, o maba- 
bang lupain, na binanggit kasama ng Adulam sa Jo- 
sue 15:33-35. Posibleng ang lokasyon nito ay ang 
makabagong Beit Jimal na mga 2.5 km (1.5 mi) 
sa T ng Bet-semes, o isang kalapit na lokasyon. Imi- 
numungkahi naman ng ilan ang Umm Jina, na mga 
1 km (0.5 mi) sa K ng Bet-semes, bilang lokasyon 
nito, ngunit malamang na hindi iyon sapagkat wa- 
lang bukal doon. 

2. Isang lunsod na nasa lupaing mana ng tribo 
ni Isacar. (Jos 19:17, 21) Maaaring ito ang lunsod na 
tinawag ni Josephus na Ginae. Sa ngayon, iniuug- 
nay ito sa Jenin, isang bayan sa T na gilid ng Libis 
ng Jezreel, na mga 18 km (11 mi) sa TS ng Megido 
at 8 km (5 mi) sa HS ng Dotan, sa pangunahing lan- 
sangan mula sa Jerusalem patungong Nazaret. Ang 
Jenin ay napalilibutan ng mga taniman at mga har- 
din at may isang bukal, mga katangiang katugma 
ng kahulugan ng pangalang En-ganim. 

Ang En-ganim, kasama ang pastulan nito, ay ibi- 
nigay sa mga anak ni Gerson bilang isang lunsod ng 
mga Levita. (Jos 21:27-29) Maliwanag na tinatawag 
itong Anem sa 1 Cronica 6:73. 


EN-GEDI [Bukal ng Batang Kambing]. Panga- 
lan ng isang lunsod at ng nakapalibot na ilang sa te- 
ritoryo ng Juda. (Jos 15:62, 1Sa 24:1) Karaniwang 
ipinapalagay na ang lunsod na ito ay ang Tell Jurn 
(Tel Goren), na malapit sa makabagong pamayanan 
ng “En Gedi, mga 37 km (23 mi) sa TTS ng Jerusa- 
lem sa baybayin ng Dagat na Patay. 

Ipinahiwatig ng dalagang Shulamita ang pagka- 
mabunga ng rehiyong ito nang tukuyin niya ang 
“isang kumpol ng henna .. . sa gitna ng mga uba- 
san ng En-gedi.” (Sol 1:14) Ngunit maliit na paglala- 
rawan lamang iyan ng saganang pananim sa lugar 
na ito maging hanggang sa ngayon. Ang lokasyon 
ng En-gedi sa mababang bahagi ng rehiyon ng Da- 
gat na Patay ay bagay na bagay sa semitropikal na 
mga pananim, mga palma at balsamo, gayundin sa 
sari-saring bungangkahoy. Dahil dito, ang En-gedi 
ay naging isang oasis na kitang-kita sa kalapit ni- 
tong tiwangwang na Ilang ng Juda.-- Tingnan ang 
JUDA, ILANG NG. 

Bukod sa makapal na pananim nito, mahirap 
ding marating ang rehiyon ng En-gedi kung kaya 
dito nagtago si David noong tinutugis siya ni Ha- 
ring Saul. Kaayon nito, ang Bibliya ay may bina- 
banggit na mga “dakong mahirap puntahan sa En- 


695 


gedi.” (1Sa 23:29) Ganito rin inilalarawan ng mga 
dumadalaw sa lugar na ito ngayon ang mapanga- 
nib, matarik, at mabatong mga daanan nito. Ang di- 
kaayaayang kalagayan ng ilang bahagi ng kalupaan 
ng En-gedi ay ipinahihiwatig din ng pagbanggit sa 
“mga hantad na bato ng mga kambing-bundok.” 
(1Sa 24:2) Itinuturing ng ilang iskolar na ito'y isang 
pangalang pantangi, “Mga Bato ng Maiilap na Kam- 
bing” (AT, JB, RS), at tumutukoy sa isang lugar 
kung saan posibleng mag-ipun-ipon ang mga kam- 
bing, gaya ng ginagawa nila sa rehiyon ng En-gedi 
sa makabagong panahon. Ayon naman sa iba, ang 
terminong ito'y isang parirala lamang na naglalara- 
wan sa baku-bako at hugis-balisungsong na mga 
bundok at mga tagaytay na tinitirahan ng mga 
kambing. Maraming maluluwang na yungib sa ma- 
lalaking bato ng En-gedi. Maaaring nagtago si David 
at ang kaniyang mga tauhan sa isa sa mga ito. (1Sa 
24:3) May mga nagsasabi na ang “mga batong ku- 
lungan ng tupa” kung saan huminto si Saul ay ma- 
aaring ang mga yungib na ito, na pinagtayuan ng 
magaspang na pader sa harap bilang proteksiyon sa 
masamang panahon.---1Sa 24:2-10. 

Noong mga araw ni Haring Jehosapat, ang mag- 
kakasanib na mga hukbo ng Ammon, Moab, at ng 
bulubunduking pook ng Seir ay dumating laban sa 
Juda, anupat dumaan sa “Hazazon-tamar, na siyang 
En-gedi.” (2Cr 20:2, tingnan ang HAZAZON-TAMAR.) 
Sa pangitain ni Ezekiel tungkol sa 'pinagaling' na tu- 
big-dagat, inihula na ang mga mangingisda ay tata- 
yo roon “mula sa En-gedi at maging hanggang sa 
En-eglaim.”---Eze 47:8-10. 


ENGKANTO. 


EN-HADA [Matalas (Mabangis) na Bukal]. Isang 
lunsod ng Isacar. Malamang ay malapit ito sa En- 
ganim. (Jos 19:17, 21) Karaniwan itong iniuugnay sa 
el-Hadetheh (Tel “En Hadda), na 9 na km (5.5 mi) 
sa S ng Bundok Tabor. 


EN-HAKORE [Bukal ng Isa na Tumatawag]. 
Isang bukal sa Lehi. (Huk 15:19) Tinawag itong En- 
hakore nang si Samson, na nauhaw pagkatapos ni- 
yang pabagsakin ang isang libong lalaki, ay “tu- 
mawag kay Jehova upang humingi ng tubig at 
makahimalang inilaan ang bukal na iyon.---Huk 
15:14-18. 


EN-HAZOR [Bukal ng Hazor]. Isang nakukuta- 
ang lunsod ng tribo ni Neptali. (Jos 19:32, 35, 37) 
Ipinapalagay ng ilan na ito ang Khirbet Hazireh, na 
16 na km (10 mi) sa K ng Kedes. 


EN-MISPAT [Bukal ng Kahatulan]. Ibang pa- 
ngalan ng Kades.--Gen 14:7: tingnan ang KADES, 
KADES-BARNEA. 


Tingnan ang PANG-EENGKANTO. 


ENON 


ENOC [Isa na Sinanay: Pinasinayaan [samakatu- 
wid nga, inialay, pinasimulan]. 

1. Anak ni Cain at ama ni Irad. Si Enoc ay ipina- 
nganak sa lupain ng Pagtakas matapos patayin ni 
Cain ang kapatid niyang si Abel.---Gen 4:17, 18. 

2. Ang lalaking ipinanganak kay Jared sa edad 
na 162, ang ikapitong tao sa linya ng angkan mula 
kay Adan. Bukod pa kay Matusalem, na ipinanganak 
sa kaniya nang siya ay 65 taong gulang, si Enoc ay 
nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae. 
Si Enoc ay isa sa “ganito kalaking ulap ng mga sak- 
si” na naging mahuhusay na halimbawa ng pana- 
nampalataya noong sinaunang mga panahon. “Si 
Enoc ay patuloy na lumakad na kasama ng tunay na 
Diyos.” (Gen 5:18, 21-24: Heb 11:5: 12:1) Bilang pro- 
peta ni Jehova, inihula niya ang pagdating ng Diyos 
na kasama ang Kaniyang laksa-laksang banal upang 
maglapat ng hatol laban sa mga di-makadiyos. (Jud 
14, 15) Malamang na pinag-usig siya dahil sa kani- 
yang panghuhula. Gayunman, hindi pinahintulutan 
ng Diyos na patayin si Enoc ng mga sumasalansang. 
Sa halip, “kinuha siya” ni Jehova, samakatuwid nga, 
pinutol ang kaniyang buhay sa edad na 365, isang 
edad na napakaikli kung ihahambing sa edad ng 
karamihan ng kaniyang mga kapanahon. Si Enoc 
ay “inilipat upang hindi makakita ng kamatayan,” 
na maaaring nangangahulugan na pinangyari ng 
Diyos na mawalan siya ng diwa gaya ng isang pro- 
peta at pagkatapos ay winakasan ang kaniyang bu- 
hay anupat hindi naranasan ni Enoc ang mga hap- 
di ng kamatayan. (Gen 5:24: Heb 11:5, 13) Ngunit 
hindi siya dinala sa langit, gaya ng malinaw na ipi- 
nakikita ng sinabi ni Jesus sa Juan 3:13. Lumilitaw 
na gaya ng naging kalagayan ng katawan ni Moises, 
pinaglaho ni Jehova ang katawan ni Enoc, sapagkat 
“hindi siya masumpungan saanman."”---Deu 34:5, 6: 
Jud 9. 

Hindi si Enoc ang manunulat ng “Aklat ni Enoc.” 
Ito ay isang di-kinasihan at apokripal na aklat na isi- 
nulat pagkaraan ng maraming siglo, malamang na 
noong ikalawa at unang siglo B.C.E. 

3. Ang unang lunsod na binanggit sa Bibliya. Iti- 
nayo ni Cain ang lunsod na ito sa lupain ng Pagta- 
kas sa dakong S ng Eden, anupat tinawag ito ayon sa 
pangalan ng kaniyang anak na si Enoc.---Gen 4:17. 


ENON. Isang lugar na may “maraming tubig,” 
kung saan nagsagawa si Juan na Tagapagbautismo 
ng mga pagbabautismo pagkaraan ng Paskuwa ng 
30 C.E. (Ju 3:23) Malapit ito sa waring mas kilalang 
lugar na tinatawag na Salim. Hindi matiyak ang ek- 
saktong lokasyon ng mga lugar na ito. Gayunman, 
si Eusebius na obispo ng Cesarea, na nabuhay no- 
ong ikatlo at ikaapat na siglo C.E., ay may tinukoy 
na isang lokasyon sa Libis ng Jordan mga 8 milyang 


ENOS 


Romano (12 km, 7.5 mi) sa T ng Bet-sean. Nasa lu- 
gar na iyon ang Tell Ridgha (Tel Shalem) na siyang 
ipinapalagay na Salim. Malapit doon ang ilang bukal 
na maaaring tumugma sa paglalarawan ni Eusebi- 
us sa lugar na tinatawag na Enon. 


ENOS [Taong Mortal]. Ang anak ni Set, ipina- 
nganak sa kaniya sa edad na 105. Si Enos ay 90 ta- 
Ong gulang nang maging anak niya si Kenan, at na- 
buhay siya nang 905 taon. (Gen 5:6-11) Nakatala rin 
ang kaniyang pangalan sa mga talaangkanan sa 
1 Cronica 1:1 at Lucas 3:38. Noong panahon niya ay 
“pinasimulan ang pagtawag sa pangalan ni Jehova.” 
(Gen 4:26) Maliwanag na hindi ito pagtawag sa pa- 
ngalan ni Jehova taglay ang pananampalataya at 
kaayon ng dalisay na pagsamba gaya ng ginawa ni 
Abel mahigit 105 taon bago ang kapanganakan ni 
Enos. Sinasabi ng ilang iskolar sa Hebreo na ang 
teksto ay dapat kabasahan ng “nagsimula nang may 
paglapastangan,” o “nang magkagayo'y nagsimula 
ang paglapastangan.” Hinggil sa panahon ni Enos, 
ang Jerusalem Targum ay nagsabi: “Iyon ang salin- 
lahi na sa kanilang kapanahunan ay nagsimula si- 
lang magkasala, at gawing idolo ang kanilang sarili, 
at binansagan ang kanilang mga idolo ayon sa pa- 
ngalan ng Salita ng Panginoon.” Marahil ay ikinapit 
ng mga tao ang pangalan ni Jehova sa kanilang sa- 
rili o sa ibang mga tao na sa pamamagitan ng mga 
iyon ay nagkunwari silang sumasamba sa Diyos, 
o marahil ay ikinapit nila ang kaniyang pangalan sa 
mga bagay na iniidolo. 


EN-RIMON [Bukal ng Puno ng Granada]. Isang 
lunsod ng Juda na pagkatapos ng pagkatapon ay bi- 
nanggit na tinirahan ng mga anak ni Juda. (Ne 11: 
25, 29) Ang pangalan nito ay kombinasyon ng Ain 
at Rimon na binanggit sa Josue 15:32 at 19:7 at 
1 Cronica 4:32. Sa ngayon, karaniwang ipinapalagay 
na ito ay ang Khirbet Umm er-Ramamin, na mga 
15 km (9 na mi) sa dakong H ng Beer-sheba. 


EN-ROGEL [Bukal ng Rogel (Paa)]. Isang bukal 
o balon malapit sa Jerusalem. Ito'y nagsilbing pala- 
tandaan ng hangganan ng Juda at Benjamin. (Jos 
15:7: 18:16) Sa En-rogel naghintay ang mga tiktik ni 
David na sina Jonatan at Ahimaas ukol sa impor- 
masyon may kinalaman sa paghihimagsik ni Absa- 
lom. (2Sa 17:17) Nang maglaon, ang isa pang ma- 
paghimagsik na anak ni David na si Adonias ay 
nagpiging malapit dito upang mangalap ng suporta 
sa pag-agaw niya sa trono.---1Ha 1:9. 
Sumasang-ayon ang karamihan na ang En-rogel 
ay ang makabagong Bir Ayyub, o balon ni Job. Ito'y 
nasa T ng TS sulok ng pader ng Jerusalem, sa paa- 
nan ng kanluraning pampang ng Libis ng Kidron 
mga 100 m (330 piye) sa T ng pinagsasalubungan 


696 


nito at ng Libis ng Hinom. Ang balon ay konektado 
sa isang bukal sa ilalim ng lupa, na kung minsan, 
pagkatapos umulan, ay bumubukal nang napakasa- 
gana anupat tumataas ang lebel ng tubig nito hang- 
gang sa ibabaw. 


EN-SEMES [Bukal ng Araw]. Isang lugar sa 
hangganan ng mga manang teritoryo ng Benjamin 
at Juda. (Jos 15:1, 7: 18:11, 17) Karaniwan itong ini- 
uugnay sa “Ain el-Hod, na mga 3 km (2 mi) sa S ng 
Temple Mount sa Jerusalem at ang huling bukal na 
matatagpuan sa lansangang bumabagtas mula sa 
Jerusalem patungong Jerico bago makarating sa Li- 
bis ng Jordan. 


EN-TAPUA [Bukal ng (Puno ng) Mansanas]. 
Isang bukal na malapit sa lunsod ng Tapua. Ginamit 
ito upang ipakita ang hangganan ng mga mana ng 
tribo ni Manases at tribo ni Efraim. (Jos 17:7) Maa- 
aring ginamit din ang pangalang ito para sa lunsod 
ng Tapua. (Jos 17:8) Ipinapalagay ng ilan na ang 
En-Tapua ay ang bukal na malapit sa lunsod ng Ya- 
suf. Sa dakong T niyaon ay naroon ang Tell Sheikh 
Abu Zarad, ang iminumungkahing lokasyon ng Ta- 
pua. 


EPA, I. Isang panukat ng tuyong bagay na ka- 
tumbas ng sampung omer (Exo 16:36) o ikasampu 
ng isang homer. Ang epa ay katumbas din ng bat 
na panukat ng likido at sa gayon ay tinutuos na 22 L 
(20 tuyong qt). (Eze 45:11) Sa Kasulatan, ang “epa” 
ay ginagamit may kinalaman sa dami ng harina 
(Lev 5:11), sebada (Ru 2:17), binusang butil (1Sa 
17:17), at trigo (Eze 45:13). Tumutukoy rin ang ter- 
minong ito sa lalagyang ginagamit sa pagsukat ng 
epa. (Lev 19:36, Am 8:5) Sa Zacarias 5:6-11, bina- 
banggit ang isang takal na epa na natatakpan ng 
pabilog na takip na tingga, anupat nakakulong sa 
loob nito ang babaing “Kabalakyutan.” 


EPA, II [posible, Dilim]. 

1. Isang anak ni Midian at apo nina Abraham at 
Ketura. (Gen 25:1, 2, 4: 1Cr 1:32, 33) Lumilitaw na 
ang mga inapo ni Epa ay nagkaroon ng napakara- 
ming kamelyo.--Isa 60:6. 

2. Ang babae ni Caleb na nagsilang sa kaniya ng 
tatlong anak na lalaki, sina Haran, Mosa, at Gazez. Si 
Gazez ay maaaring apo sa halip na anak.---1Cr 2:46. 

3. Anak ni Jahdai na mula sa tribo ni Juda.--1Cr 
2:3, 47. 


EPAFRAS [pinaikling Epafrodito]. Isang tapat 
na ministro ni Kristo na, sa pamamagitan ng pa- 
ngangaral ng mabuting balita, nagpakilala sa mga 
taga-Colosas ng tungkol sa di-sana-nararapat na ka- 
baitan ng Diyos at sa gayon ay malamang na naka- 
tulong sa pagtatatag ng kongregasyon sa Colosas. 


697 


Noong panahon ng unang pagkabilanggo ni Pablo, 
si Epafras ay pumaroon sa Roma, anupat may da- 
lang isang nakapagpapatibay-loob na ulat may ki- 
nalaman sa pag-ibig at katatagan ng kongregasyon 
sa Colosas. (Col 1:4-8) Lumilitaw na nanatili siya sa 
Roma, kahit mga ilang panahon lamang, yamang 
inilakip ni Pablo, sa pagsulat ng kaniyang liham sa 
mga taga-Colosas, ang mga pagbati ni Epafras at ti- 
niyak sa kanila na ang aliping ito ni Jesu-Kristo ay 
laging nagpupunyagi “alang-alang sa inyo sa kani- 
yang mga panalangin, upang sa wakas ay makata- 
yo kayong ganap at may matibay na pananalig sa 
buong kalooban ng Diyos.” Gaya ng pinatotohanan 
ni Pablo, ang minamahal na kapuwa aliping ito ay 
gumawa rin ng malaking pagsisikap alang-alang sa 
mga kapatid sa Laodicea at Hierapolis. (Col 4:12, 13) 
Gayundin naman, sa pagsulat kay Filemon, ipinaa- 
bot ni Pablo ang mga pagbati ni Epafras at tinukoy 
ito bilang “aking kapuwa bihag kaisa ni Kristo.” 
(Flm 23) Hindi dapat ipagkamali si Epafras kay 
Epafrodito na mula sa Filipos. 


EPAFRODITO [mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “umalimbukay']. Isang mapagka- 
katiwalaang miyembro ng kongregasyon sa Filipos, 
Macedonia, na isinugong may dalang kaloob kay 
Pablo na isang bilanggo noon sa Roma (mga 59- 
61 C.E.). (Fil 2:25, 4:18) Samantalang nasa Roma, si 
Epafrodito ay “nagkasakit anupat halos mamatay 
na, ngunit ang Diyos ay naawa sa kaniya.” Ang ba- 
lita tungkol sa kaniyang pagkakasakit ay nakarating 
sa mga taga-Filipos at sila, marahil, ay may-pagka- 
balisang nag-usisa. Yamang nananabik si Epafrodi- 
to na makita ang mga taga-Filipos at nababagabag 
na nalaman ng mga ito ang tungkol sa kaniyang ka- 
ramdaman, minabuti ni Pablo na pabalikin agad si 
Epafrodito sa sandaling gumaling na ito at ipinag- 
katiwala rito ang kaniyang liham sa kongregasyon 
ng Filipos. Pinasigla ni Pablo ang mga kapatid na 
"pagpakitaan ng kinaugaliang pagtanggap sa Pangi- 
noon’ si Epafrodito at “patuloy na ituring na maha- 
laga ang gayong uri ng mga tao.” Sapagkat dahil 
sa gawain ng Panginoon kung kaya inilantad ni 
Epafrodito ang kaniyang sarili sa panganib, anupat 
napasabingit ng kamatayan. (Fil 2:25-30) Hindi da- 
pat ipagkamali si Epafrodito kay Epafras na mula sa 
Colosas. 


EPAI [Lumilipad na Nilalang]. Isang Netopatita 
(Jer 40:8) na mula sa tribo ni Juda (1Cr 2:50-54) 
na ang mga anak ay kabilang sa mga pinuno ng 
mga hukbong militar na hindi dinala sa pagkatapon 
sa Babilonya noong 607 B.C.E. Ang mga anak ni 
Epai at ang iba pang mga pinuno ng mga hukbong 
militar at ang mga tauhan ng mga ito ay pumaroon 


EPICUREO, MGA 


kay Gedalias sa Mizpa at sumumpa naman sa kani- 
la si Gedalias na mapapabuti sila. (Jer 40:7-9) Lumi- 
litaw na pinaslang ni Ismael ang mga anak ni Epai 
nang patayin niya si Gedalias.---Jer 41:3. 


EPENETO [Pinuri: Pinapurihan]. Isang Kristi- 
yano sa kongregasyon sa Roma na binanggit ni Pab- 
lo sa pangalan at pinadalhan niya ng personal na 
mga pagbati. (Ro 16:5) Si Epeneto ay tinatawag na 
“isang unang bunga ng Asia.” Posibleng personal 
siyang natagpuan ni Pablo, yamang ang sambaha- 
yan ni Estefanas ay tinutukoy rin bilang “mga 
unang bunga sa Acaya,” at si Pablo ang nagbautis- 
mo sa sambahayang ito.-- 1Co 1:16, 16:15. 


EPER Bata[ng lalaking usal]. 

1. Ang ikalawang binanggit na anak ni Midian, 
isang apo ni Abraham sa kaniyang asawang si Ke- 
tura.--Gen 25:2, 4; 1Cr 1:33. 

2. Isang lalaki na mula sa tribo ni Juda, ang ikat- 
long binanggit na anak ni Ezrah.—1Cr 4:1, 17. 

3. Isa sa pitong ulo ng kalahati ng tribo ni Mana- 
ses. Ang mga ulong ito ng pamilya ay inilalarawan 
bilang magigiting at makapangyarihang mga lala- 
ki. Ang kanilang mga inapo ay naging di-tapat 
sa Diyos, kung kaya pinahintulutan ni Jehova ang 
hari ng Asirya na dalhin sila sa pagkatapon.---1Cr 
5:23-26. 


EPES-DAMIM. Lugar na pinagkampuhan ng 
mga Filisteo sa pagitan ng Socoh at Azeka. Mula ri- 
to'y lumabas si Goliat upang libakin ang mga huk- 
bo ng Israel. (1Sa 17:1, 4-10) Lumilitaw na ang 
Epes-damim at ang Pas-damim, na binanggit sa 
1 Cronica 11:13, ay iisa. Hindi tiyak kung saan ang 
lokasyon nito sa ngayon. 


EPICUREO, MGA. Ang mga tagasunod ng 
Griegong pilosopo na si Epicurus (341-270 B.C.E.). 
Sa loob ng pitong siglo, ang pilosopiyang pinasi- 
mulan ni Epicurus ay umunlad. Nakasentro ito sa 
ideya na ang kaluguran ng indibiduwal ang siyang 
tangi o pangunahing pakinabang sa buhay. Kaya 
naman ang itinaguyod ni Epicurus ay ang pamumu- 
hay ng isang tao sa paraang tatamasahin niya ang 
pinakamaraming kaluguran na posibleng matamo 
habang nabubuhay siya, bagaman dapat niyang ga- 
win iyon nang katamtaman upang maiwasan ang 
pagdurusang dulot ng pagpapakasasa sa gayong ka- 
luguran. Ang mga kaluguran ng isip ang itinatam- 
pok ng pilosopiyang ito sa halip na ang pisikal na 
mga kaluguran. Dahil dito, ayon kay Epicurus, mas 
mahalaga kung sino ang kasama ng isang tao sa 
pagkain kaysa sa kung ano ang kinakain. Ang mga 
pagnanasang di-kinakailangan, lalo na yaong mga 
artipisyal lamang, ay dapat supilin. Diumano, ang 


EPILEPSI 


kaalaman, kultura, at sibilisasyon at maging ang 
pagsangkot sa panlipunan at makapulitikang mga 
gawain ay maaaring pumukaw ng mga pagnana- 
sang mahirap bigyang-kasiyahan anupat posibleng 
makasira sa kapayapaan ng isip ng isang tao: dahil 
dito, hindi pinasisigla ang pakikibahagi sa mga iyon. 
Dapat sikaping matamo ang kaalaman ngunit sa la- 
yunin lamang na maiwaksi ang mga relihiyosong 
pagkatakot at mga pamahiin, anupat ang dalawang 
pangunahing takot na kailangang alisin ay ang pag- 
katakot sa mga diyos at sa kamatayan. Palibhasa'y 
minalas ni Epicurus ang pag-aasawa at ang mga ba- 
gay na kaakibat nito bilang banta sa kapayapaan ng 
isip, nanatili siyang walang asawa, ngunit hindi 
niya iginiit sa kaniyang mga tagasunod ang restrik- 
siyong ito. 

Isang kilalang katangian ng pilosopiyang ito ang 
hindi pagsunod sa anumang simulain. Tinutulan 
ang paglabag sa batas dahil lamang sa kahihiyang 
dulot ng pagkahuli at sa parusa na maaari nitong 
ibunga. Ang pagkatakot na mabisto o maparusahan 
ay makababawas sa kaluguran, kaya naman kahit 
ang lihim na paggawa ng masama ay itinuring na 
hindi katalinuhan. Para sa mga Epicureo, ang kaga- 
lingan sa ganang sarili nito ay walang halaga at ka- 
paki-pakinabang lamang kung ito ang paraan upang 
matamo ang kaligayahan. Inirerekomenda ang pag- 
gawa ng mabuti sa isa't isa, hindi dahil sa ito ay 
tama at marangal, kundi dahil sa benepisyong ma- 
kukuha mula rito. Ito rin ang mapag-imbot na sali- 
gan ng pakikipagkaibigan, samakatuwid nga, ang 
kalugurang idudulot nito sa nakikipagkaibigan. Ba- 
gaman ang paghahanap ng kaluguran ang pinaka- 
sentro ng pilosopiyang ito, isang kabalintunaan na 
tinukoy ni Epicurus ang buhay bilang isang “mapa- 
it na kaloob.” 

Naniniwala ang mga Epicureo na may mga diyos, 
ngunit diumano'y ang mga ito, gaya ng lahat ng iba 
pang bagay, ay gawa sa mga atomo, bagaman binu- 
buo ng mas pinong substansiya. Ipinapalagay nila 
na ang mga diyos ay napakalayo sa lupa anupat wa- 
lang anumang interes ang mga ito sa ginagawa ng 
tao: kaya walang anumang kabuluhan ang panana- 
langin at ang paghahain sa kanila. Naniniwala sila 
na hindi ang mga diyos ang lumalang sa uniberso, 
ni ang mga ito man ay naglalapat ng parusa o nag- 
gagawad ng mga pagpapala kaninuman, ngunit ang 
mga ito ay maligayang-maligaya, at ito ang tungu- 
hing dapat pagsikapang abutin habang ang isa'y na- 
bubuhay. Gayunman, ipinangangatuwiran ng mga 
Epicureo na ang mga diyos ay wala sa kalagayang 
tulungan ang sinuman sa gayong pagsisikap, na 
ang buhay ay di-sinasadyang umiral sa isang uni- 
berso na kusang sumulpot din, at na ang lahat 
ng bagay ay nagwawakas sa kamatayan, anupat 
napalalaya ang indibiduwal mula sa buhay na pa- 


698 


rang isang bangungot. Bagaman naniniwala sila na 
may kaluluwa ang tao, ipinapalagay nilang ang ka- 
luluwa ay binubuo ng mga atomo na naglalaho 
kapag namatay ang katawan, kung paanong tu- 
matapon ang tubig kapag nabasag ang pitsel na ki- 
nalalagyan nito. 

Sa liwanag ng mga nabanggit, mauunawaan na- 
tin kung bakit kabilang ang mga pilosopong Epicu- 
reo sa mga nakipag-usap kay Pablo nang may paki- 
kipagtalo sa pamilihan sa Atenas at kung bakit nila 
nasabi: “Ano ba ang gustong sabihin ng daldalerong 
ito?” “Siya ay waring isang tagapaghayag ng mga 
bathalang banyaga.” (Gaw 17:17, 18) Ang pilosopiya 
ng mga Epicureo, lakip na ang ideya nito na “kuma- 
in tayo at uminom, sapagkat bukas ay mamamatay 
tayo,” ay kasalungat ng pag-asa sa pagkabuhay- 
muli na itinuturo ng mga Kristiyano sa kanilang mi- 
nisteryo.--1Co 15:32. 


EPILEPSI. Isang namamalaging sakit sa sen- 
tral na sistema ng nerbiyo na kakikitaan ng mga pa- 
ngingisay o ng pagkapinsala o pagkawala ng ulirat, 
o pareho. Iniuugnay ang karamdamang ito sa di- 
normal na aktibidad ng utak. Ang pagsumpong ng 
epilepsi na may kalakip na matinding pangingisay 
at pagkawala ng ulirat ay tinatawag na grand mal, 
samantalang ang mas banayad na pagsumpong, 
kung saan sandali lamang ang mga atake, ay tina- 
tawag na petit mal, anupat ang mga ito ang dala- 
wang pangunahing uri ng epilepsi. Epileptiko ang 
tawag sa isang tao na may sakit na epilepsi. 

Noong araw na kasunod ng pagbabagong-anyo, 
pinagaling ni Jesu-Kristo ang isang epileptiko na 
hindi napagaling ng mga alagad niya. (Mat 17:14- 
20) Mula pa sa kaniyang pagkabata, sinasaniban na 
ng isang “espiritung pipi at bingi” ang batang lala- 
king ito, bukod sa iba pang mga pananakit sa kani- 
ya, paulit-ulit siyang pinangingisay nito, na may ka- 
akibat na pagbula ng kaniyang bibig. Sinaway ni 
Jesus ang demonyo, lumabas ito, at sa gayon ay gu- 
maling ang bata.---Mar 9:14-29, Luc 9:37-43. 

Bagaman sa partikular na kasong ito ay may ki- 
nalaman ang aktibidad ng mga demonyo sa mga 
sintomas ng epilepsi, karaniwan nang may likas na 
mga sanhi ang epilepsi, at hindi ipinahihiwatig ng 
Kasulatan na sa pangkalahatan ay dulot ito ng pag- 
ali ng demonyo. Sa halip, iniuulat ni Mateo (4:24) na 
dinala ng mga tao kay Jesus ang mga maysakit ka- 
bilang na ang mga taong “inaalihan ng demonyo at 
epileptiko,” anupat ipinakikita niya na magkaiba ang 
dalawang uring ito ng mga indibiduwal na pinaga- 
ling ni Kristo. 

Ang terminong Tagalog na “epilepsi” ay hinalaw 
sa salitang Ingles na epilepsy na hinalaw naman 
mula sa salitang Griego na epilepsi'a, literal na 


699 


nangangahulugang “pangingisay.” Gayunman, hin- 
di ginagamit sa Bibliya ang epilepsia. Sa halip, 
para sa karamdamang ito, gumamit si Mateo (4:24: 
17:15) ng mga anyo ng salitang Griego na seleni- 
azo-mai, literal na nangangahulugang “be moon- 
struck” (maapektuhan ng buwan). Bagaman “Tuna- 
tick” ang ginagamit ng King James Version sa Mateo 
4:24 at 17:15, “(mga) epileptiko” naman ang lumili- 
taw sa ilang makabagong salin.--- AS, NW: RS. 

Kapansin-pansin na sinasabi ng The International 
Standard Bible Encyclopaedia: “Ang orihinal na ka- 
hulugan ng terminong seleniazomai, “moon-struck,' 
ay iniuugnay sa popular na paniniwala, na laganap 
at namamalagi, na ang buwan, sa partikular na mga 
pagbabagong-hugis nito, ay nakapipinsala sa mga 
tao, lalo na sa kaso ng mga sakit na pabalik-balik 
o pasumpung-sumpong. Walang datos na magaga- 
mit upang matiyak kung ang partikular na salitang 
ito, noong panahon ng B[agong] T[ipan], ay nag- 
papahiwatig na aktibo itong pinaniniwalaan noon 
o kung ginamit na lamang ito sa paraang wala na 
ang orihinal na metapora, at na ipinahihiwatig na 
lamang ng salitang ito ang bagay na ipinanganga- 
hulugan at hindi tinutukoy ang ideya na nakapalo- 
ob sa etimolohiya nito. Ginagamit pa rin natin ang 
salitang Tunatic upang tumukoy sa isang taong 
may-sakit sa isip, bagaman matagal na tayong hin- 
di naniniwala sa impluwensiya ng buwan sa gayong 
mga kaso."---Inedit ni J. Orr, 1960, Tomo III, p. 1941. 

Ang paggamit ni Mateo sa mga anyo ng sele- 
niazomai ay hindi nangangahulugang naniniwala 
siya sa anumang mapamahiing pangmalas na may 
kaugnayan ang gayong sakit sa partikular na mga 
pagbabagong-hugis ng buwan. Maliwanag na gina- 
mit lamang niya ang terminong Griego na kara- 
niwang ginagamit noon upang tumukoy sa isang 
epileptiko. Karagdagan pa, ang mga sintomas ng ba- 
tang lalaki na inilarawan nina Mateo, Marcos, at Lu- 
cas ay talagang mga sintomas na kaugnay ng epi- 
lepsi. 


EPLAL [posible, Namamagitan]. Anak ni Zabad 
na mula sa pamilya ni Jerameel at ama ni Obed. Si 
Eplal ay inapo ni Perez, isang anak ni Juda kay Ta- 
mar. Ang kaniyang lolo sa talampakan ay si Jarha, 
isang Ehipsiyong lingkod sa sambahayan ni Sesan. 
Ibinigay kay Jarha ang anak ni Sesan bilang asawa. 
— 1Cr 2:4, 5, 9, 25, 34-37. 


EPOD, I. Isang kasuutan ng saserdote. Sa mga 
tagubilin ng Diyos kay Moises, detalyadong inilara- 
wan ang espesyal na epod na isusuot ng mataas na 
saserdote. (LARAWAN, Tomo 1, p. 539) Lumilitaw 
na ito'y isang kasuutang tulad-epron, anupat yari sa 
“ginto, sinulid na asul at lanang tinina sa mamula- 
mulang purpura, sinulid na iskarlatang kokus at 


EPOD, I 


mainam na linong pinilipit, na gawa ng isang bur- 
dador.” Mayroon itong harap at likod, na pinagdug- 
tong. Isang pamigkis na yari sa gayunding mater- 
yales ang nasa “ibabaw” nito, anupat marahil ay 
nakakabit sa epod upang higpitan ito sa baywang. 
Nakalagay sa mga enggasteng ginto na nasa mga 
dugtungang pambalikat ang dalawang batong onix, 
na bawat isa ay nililukan ng anim na pangalan ng 
mga anak ni Israel. Ang mga enggasteng ginto ng 
mga batong ito ay may mga tanikalang yari sa gin- 
to na ayon sa kayarian ng isang lubid, at dito naka- 
sabit ang pektoral. Sa ibabang mga kanto ng pek- 
toral ay may panaling asul na nakatali sa mga 
argolyang ginto na nasa dulo ng mga dugtungang 
pambalikat ng epod sa mismong ibabaw ng pamig- 
kis. Lumilitaw na lampas-baywang ang haba ng 
epod, ngunit marahil ay hindi hanggang tuhod. 
--Exo 28:6-14, 22-28. 

Ang epod ay isinusuot ng mataas na saserdote sa 
ibabaw ng asul at walang-manggas na damit na ti- 
natawag na “damit ng epod,” na nakapatong naman 
sa mahabang damit na lino. (Exo 29:5) Hindi isinu- 
suot sa lahat ng okasyon ang epod na ito. Kapag ka- 
ilangang sumangguni ng mataas na saserdote kay 
Jehova tungkol sa isang mahalagang bagay para sa 
bansa, isinusuot niya ang epod at ang pektoral na 
naglalaman ng Urim at ng Tumim. (Bil 27:21; 1Sa 
28:6; Ezr 2:63) Sa taunang Araw ng Pagbabayad- 
Sala, pagkatapos ihandog ng mataas na saserdote 
ang mga handog ukol sa kasalanan, siya'y nag- 
huhugas at nagpapalit ng kaniyang mga kasuu- 
tan, anupat hinuhubad niya ang kaniyang puting 
mga kasuutan at isinusuot ang kaniyang magagan- 
dang kasuutan, kabilang na rito ang epod, bago 
niya ihandog ang mga handog na sinusunog.---Lev 
16:23-25. 

Malamang na ang epod na dinala ng saserdoteng 
si Abiatar mula sa santuwaryo sa Nob hanggang sa 
kampo ni David ay ang epod ng mataas na saserdo- 
te, yamang pinatay ni Doeg ang ama ni Abiatar na 
si Ahimelec, na mataas na saserdote, at ang mga 
katulong na saserdoteng kasama nito. (1Sa 22:16- 
20; 23:6) Inutusan ni David si Abiatar na ilapit ang 
epod upang makasangguni siya kay Jehova hinggil 
sa pagkilos na nararapat niyang gawin.— 1Sa 23:9- 
12; 30:7, 8. 

Mga Epod ng mga Katulong na Saserdote. 
Nagsusuot din ng epod ang mga katulong na saser- 
dote, bagaman tanging ang epod ng mataas na sa- 
serdote ang espesipikong binanggit at inilarawan sa 
mga tagubilin ni Jehova sa paggawa ng mga ka- 
suutan ng saserdote. Tanging ang “mahahabang 
damit,” “paha,” “kagayakan sa ulo,” at “karsonsil- 
yo” ang espesipikong binanggit para sa mga anak 
ni Aaron, na naglingkod bilang mga katulong na 


EPOD, II 


saserdote niya. (Exo 28:40-43) Waring ang pagsusu- 
ot ng epod ng mga katulong na saserdote ay naging 
kaugalian na lamang noong dakong huli. Si Samuel, 
bagaman hindi isang katulong na saserdote, ay nag- 
suot ng epod noong siya'y isang batang naglilingkod 
kay Jehova sa santuwaryo (1Sa 2:18), gaya rin ng 
85 saserdoteng pinatay ni Doeg sa utos ni Ha- 
ring Saul. (1Sa 22:18) Maaaring ang mga epod na ito 
ay nagsilbing palatandaan ng pagiging saserdote ng 
mga nagsusuot nito anupat hindi ito itinakda ng Ka- 
utusan bilang kasuutan na gagamitin nila kapag gu- 
maganap ng kanilang opisyal na mga tungkulin. 
Malamang na ang epod ng katulong na saserdote ay 
kahugis ng epod ng mataas na saserdote ngunit 
gawa sa puting tela na walang burda, at ang linong 
materyales nito ay hindi kasing-inam niyaong sa 
epod ng mataas na saserdote. Ang salitang Hebreo 
na ginamit para sa “lino” nang ilarawan ang epod na 
isinuot ng batang si Samuel at ng 85 saserdote ay 
badh, samantalang shesh, “mainam na lino,” ang 
salitang ginamit para sa epod ng mataas na saser- 
dote.--Exo 28:6, 1Sa 2:18, 22:18. 

Noong ang kaban ng tipan ay iniaahon sa Jerusa- 
lem upang ilagay sa Bundok Sion malapit sa bahay 
ni David, siya ay nakasuot ng epod na lino sa iba- 
baw ng kaniyang walang-manggas na damit na 
mainam na kayo samantalang nagsasayaw sa harap 
ni Jehova at ipinagdiriwang ang masayang pangya- 
yaring it0.---2Sa 6:14: 1Cr 15:27. 

Ang Epod na Ginawa ni Gideon. Pagkatapos 
talunin ni Gideon ang mga Midianita, ginamit niya 
ang ginto na nasamsam nila upang gumawa ng 
isang epod. (Huk 8:26, 27) May mga tumututol sa 
pananalitang ito dahil diumano'y sobra-sobra ang 
1,700 siklo (19.4 kg: 52 Ib t) na ginto para sa isang 
epod. Ang isang iminumungkahing paliwanag para 
rito ay na gumawa rin si Gideon ng isang ginintu- 
ang imahen. Subalit ang salitang “epod” ay hindi tu- 
mutukoy sa isang imahen. Si Gideon ay isang taong 
may pananampalataya sa Diyos. Hindi niya gaga- 
win ang gaya ng ginawa ni Jeroboam nang akayin 
nito ang sampung tribo tungo sa pagsamba sa mga 
imaheng guya. Naipakita ni Gideon ang kaniyang 
pagpapahalaga sa pagsamba kay Jehova noong big- 
yan siya ng pagkakataong magtatag ng isang na- 
mamahalang dinastiya sa Israel. Tinanggihan niya 
ang alok, sa pagsasabing: “Si Jehova ang siyang ma- 
mamahala sa inyo.” (Huk 8:22, 23) Maaaring ang 
karamihan sa gintong iyon ay ginamit na pambayad 
sa mga hiyas, at iba pa, na posibleng ginamit sa 
epod. Kung tungkol sa halaga ng epod ni Gideon, 
maaaring katumbas nga ito ng halagang binanggit 
($218,365 sa makabagong halaga), lalo na kung pi- 
nalamutian ito ng mahahalagang hiyas. 

Sa kabila ng mabubuting intensiyon ni Gideon na 
ipagunita ang tagumpay na ibinigay ni Jehova sa Is- 


700 


rael at parangalan ang Diyos, ang epod ay “nagsil- 
bing silo kay Gideon at sa kaniyang sambahayan,” 
dahil ang mga Israelita ay nagkasala ng espirituwal 
na imoralidad sa pamamagitan ng pagsamba rito. 
(Huk 8:27) Gayunman, hindi sinasabi ng Bibliya na 
si Gideon mismo ay sumamba rito, sa kabaligtaran, 
espesipiko siyang tinukoy ng apostol na si Pablo bi- 
lang isa sa ‘malaking ulap’ ng tapat na mga saksi ni 
Jehova bago ang panahong Kristiyano.---Heb 11:32, 
12:1. 

Idolatrosong Paggamit. Masusumpungan sa 
Mga Hukom kabanata 17 at 18 ang isang kaso ng 
paggamit sa epod sa idolatrosong pagsamba. Ang 
epod na ito, na gawa ng isang Efraimita, ay unang 
ginamit ng isa sa mga anak nito na gumanap bi- 
lang saserdote sa harap ng isang inukit na imahen, 
at pagkatapos ay ng isang Levitang inapo ni Moises 
na bagaman hindi nagmula sa makasaserdoteng pa- 
milya ni Aaron ay gumanap bilang saserdote. Nang 
bandang huli, ang epod at ang imahen ay nahulog 
sa kamay ng mga lalaking nagmula sa tribo ni Dan, 
at sa gitna ng mga ito ang Levita at ang kaniyang 
mga anak na kasunod niya ay patuloy na nanungku- 
lan sa idolatrosong paraan sa lunsod ng Dan sa lahat 
ng mga araw na ang bahay ng Diyos ay nasa Shilo. 


EPOD, II. Ang ama ni Haniel na pinuno ng tri- 
bo ni Manases na ayon sa utos ni Jehova ay inata- 
san bilang isa na may pananagutan sa paghahati- 
hati ng lupain ng Canaan sa mga bahaging mana. 
-Bil 34:16, 18, 23, 29. 


EPRAT 


EPRATA  [Pagkamabunga]. 

1. Asawa ni Caleb (Kelubai) na anak ni Hezron na 
mula sa tribo ni Juda. Napangasawa niya si Caleb 
samantalang nasa pagkaalipin sila sa Ehipto, pagka- 
matay ng asawa ni Caleb na si Azuba. Si Eprata ang 
ina ni Hur at lola sa tuhod ni Bezalel, ang bihasang 
manggagawa na kilalang-kilala sa pagtatayo ng ta- 
bernakulo.--1Cr 2:9, 19, 50, 4:4: Exo 35:30-35. 

2. Maliwanag na ito'y dating pangalan ng Betle- 
hem o pangalang itinawag sa lugar na nasa palibot 
niyaon. Ang mga pangalang Betlehem at Eprata ay 
magkasamang ginamit sa ilang teksto. Sa ulat tung- 
kol sa pagkamatay ni Raquel, binanggit na inilibing 
siya “sa daang patungo sa Eprat [Eprata], na siyang 
Betlehem.” (Gen 35:16, 19: 48:7) Ang mga miyem- 
bro ng pamilya ni Elimelec ay tinawag na “mga 
Eprateo mula sa Betlehem,” at sa Betlehem bumalik 
ang kaniyang balong asawang si Noemi mula sa 
Moab. (Ru 1:2, 19) Ayon sa pagpapalang binigkas 
kay Boaz noong mapapangasawa niya si Ruth, patu- 
tunayan niya ang kaniyang “halaga sa Eprata at ga- 
gawa siya ng bantog na pangalan sa Betlehem.” (Ru 
4:11) Bilang panghuli, sa hula hinggil sa kapangana- 


[Pagkamabunga]. Pinaikling Eprata. 


701 


kan ng Mesiyas, ang mga pangalang ito ay pinagsa- 
ma bilang “Betlehem Eprata.” (Mik 5:2) Dahil dito, 
waring ang Eprata na binanggit sa Awit 132:6, 
tungkol sa pag-aalala ni David sa kaban ng tipan, 
ay tumutukoy rin sa sariling bayang ito ni David. 
--Tingnan ang BETLEHEM Blg. 1. 


EPRATEO. 

1. Isang taong naninirahan sa Betlehem, o Epra- 
ta.--Ru 1:2, 1Sa 17:12. 

2. Sa Hebreo, ang termino ring ito ay ikinakapit 
sa isang miyembro ng tribo ni Efraim (Huk 12:5, 
1Ha 11:26) o sa isa na naninirahan sa Efraim, gaya 
ng makikita sa talaangkanan ng Levitang si Elkana. 
(1Sa 1:1) Isinasalin ng King James Version ang ter- 
minong Hebreong ito bilang “Eprateo” sa dalawa sa 
mga tekstong ito. 


EPRON,I. Ang salitang Griego na si-mi:kin thi- 
on ay tumutukoy sa isang bagay na ibinibigkis sa 
palibot ng kalahati ng katawan at gayundin sa isang 
makitid na pantakip. (Gaw 19:12) Waring itinatali ito 
sa baywang upang takpan ang bahagi ng katawan 
mula sa baywang pababa. Maaaring isinusuot ito 
noon para maingatan ang iba pang kasuutan, mara- 
hil ay ng mga nagtatrabaho gaya ng mga mangi- 
ngisda, magpapalayok, tagaigib ng tubig, tindero, 
magtitinapay, at karpintero. Ibang-iba rito ang epod 
ng mga saserdote, yamang iyon ay isang kasuutang 
tulad-epron na nakasabit sa mga balikat at may ha- 
rap at likod.--Exo 28:6-8: tingnan ang MATAAS NA 
SASERDOTE. 

Ang salitang Griego na isinaling “magsuot ng 
epron” sa Lucas 17:8 (perizon'ny:mai) ay literal 
na nangangahulugang “magbigkis.”---Ihambing ang 
Efe 6:14. 


EPRON, II. 

1. [mula sa salitang-ugat na nangangahulugang 
“bata[ng lalaking usa] ']. Isang anak na Hiteo ni Zo- 
har at may-ari ng isang parang sa Macpela na nasa 
tapat ng Mamre, samakatuwid nga, sa Hebron. Bini- 
li ni Abraham ang parang na ito mula kay Epron, 
kasama ang yungib na naroon, bilang isang dakong 
libingan para sa kaniyang asawang si Sara. (Gen 
23:3-20) Nagbayad si Abraham ng 400 siklong pilak 
(mga $880) para sa libingang ito ng pamilya, ngunit 
pagkaraan ng mahabang panahon ay tinatawag pa 
rin itong “parang ni Epron.”--Gen 25:9, 49:29, 30; 
50: 13. 

2. [Dako ng Alabok]. Isang tagaytay ng bundok 
na nasa pagitan ng Neptoa at Kiriat-jearim. (Jos 
15:9) Ito ay nasa hilagaang hangganan ng tribo ni 
Juda. 

3. Ang “Epron” ay lumilitaw sa 2 Cronica 13:19 sa 
tekstong Masoretiko gayundin sa Griegong Septua- 


EREC 


gint at sa iba pang mga bersiyon, gayunpaman, ang 
panggilid na impormasyon sa tekstong Masoretiko 
ay kababasahan ng “Efrain.”---Tingnan ang EFRAIN. 


ER [Gisingin, Pukawin]. 

1. Panganay na anak ni Juda sa asawa nitong Ca- 
naanita. Kinuha ng ama ni Er si Tamar bilang asa- 
wa para sa kaniya, ngunit, dahil si Er ay naging 
balakyot sa paningin ng Diyos, pinatay siya ni Jeho- 
va bago pa man siya magkasupling.--Gen 38:1-7, 
46:12. 

2. Isang anak ni Shela na ikatlong anak ni Juda 
sa kaniyang Canaanitang asawa.--Gen 38:2-5: 1Cr 
4:21. 

3. Isang ninuno ni Jesu-Kristo, anak ni Jesus (Jo- 
se[s]) at ama ni Elmadam.---Luc 3:28. 


ERAN [Īsa na Ginising: Isa na Pinukaw], MGA 
ERANITA. Si Eran ay anak ng anak ni Efraim na si 
Sutela at ninuno ng mga Eranita.--Bil 26:35, 36. 


ERASTO  [Minamahal: Maganda]. 

1. Isang Kristiyano na naglingkod kay Pablo no- 
ong ikatlong paglalakbay nito bilang misyonero at 
siyang isinugo ni Pablo mula sa Asia patungo sa Ma- 
cedonia kasama ni Timoteo. (Gaw 19:22) Malamang 
na siya ang Erasto na nanatili sa Corinto nang pana- 
hong isulat ni Pablo ang kaniyang ikalawang liham 
kay Timoteo.---2Ti 4:20. 

2. Ang katiwala ng lunsod ng Corinto na ang 
mga pagbati ay inilakip ni Pablo sa kaniyang li- 
ham sa mga taga-Roma. (Ro 16:23) Sa paghuhu- 
kay sa Corinto noong 1929, natuklasan ni Propesor 
T. L. Shear ang isang sahig na may inskripsiyon sa 
Latin na kababasahan: “Si Erasto, prokurador [at] 
aedile, ang naglatag ng sahig na ito sa kaniyang sa- 
riling gastos.” Bagaman hindi tiyak kung ito ang 
Erasto na binanggit ni Pablo, ang sahig ay pinanini- 
walaang naroroon na noong unang siglo C.E. Ipina- 
palagay ng ilan na ang katiwalang ito ng lunsod ang 
kasamahan ni Pablo sa paglalakbay (tingnan ang 
Blg. 1). Gayunman, magiging mahirap para kay 
Erasto na sumama kay Pablo at kasabay nito ay 
mag-asikaso ng kaniyang mga tungkulin bilang ka- 
tiwala ng lunsod. Dahil dito, ipinapalagay niyaong 
mga naniniwala rito na hinawakan ni Erasto ang 
opisyal na posisyong iyon noong mas maagang pa- 
nahon at na tinukoy lamang siya ni Pablo sa titulong 
iyon. 


EREC. Isasa apat na lunsod na “pasimula ng ka- 
harian ni Nimrod” sa lupain ng Sinar. (Gen 10:10) 
Sa ngayon, ang Erec ay kinakatawanan ng mga 
bunton sa lugar na tinatawag ng mga Arabe bi- 
lang Warka at kilala ng sinaunang mga Akkadiano 
ng Mesopotamia bilang Uruk. Ito ay mga 177 km 
(110 mi) sa TS ng Babilonya sa K pampang ng 


ERI 


matandang lunas ng Eufrates (ang Shatt-ek-Kar), 
o mga 6 na km (3.5 mi) sa S ng landas ng ilog na 
iyon sa kasalukuyan. Isang sinaunang ziggurat ang 
nahukay roon, kasama ang maraming bunton at 
mga kabaong na waring indikasyon na ang Erec ay 
dating libingang dako ng mga haring Asiryano. 
Ang mga naninirahan sa Erec (“mga Arkevita,” 
KJ) ay kabilang sa mga dinala ng Asiryanong si 
Emperador Asenapar sa Samaria.---Ezr 4:9, 10. 


ERI [Isa na Ginising: Isa na Pinukaw], MGA 
ERITA. Ang ikalimang binanggit na anak ni Gad at 
ninuno ng mga Frita.---Gen 46:16, Bil 26:16. 


ESAN [posible, Isa na Nakasandig]. Isang lunsod 
sa bulubunduking pook ng Juda. (Jos 15:20, 48, 52) 
Bagaman hindi alam kung saan ang eksaktong lo- 
kasyon nito, dahil sa salin ng Griegong Septuagint 
(Vatican MS. 1209) na “Soma,” ipinapalagay ng ilang 
iskolar na ito ay ang Khirbet Sam'a (Horvat 'esh- 
Sham'ah), na mga 15 km (9 na mi) sa TTK ng Je- 
rusalem. 


ESAR-HADON [mula sa wikang Asiryano, na- 
ngangahulugang “Si Asur ay Nagbibigay ng Isang 
Kapatid na Lalaki"]. Isang nakababatang anak at ka- 
halili ni Senakerib, hari ng Asirya. Sa isa sa kani- 
yang mga inskripsiyon ay pinatutunayan ni Esar- 
hadon ang maka-Kasulatang ulat ng kamatayan ng 
kaniyang ama (Isa 37:37, 38), na sinasabi: “Isang 
matatag na determinasyon ang dumating sa" aking 
mga kapatid. Kinaligtaan nila ang mga diyos at bu- 
maling sa kanilang mga gawain ng karahasan, anu- 
pat nagpakana ng kasamaan. .. . Upang matamo 
ang pagkahari ay pinaslang nila si Senakerib, na 
kanilang ama.”--Ancient Records of Assyria and 
Babylonia, ni D. Luckenbill, 1927, Tomo II, p. 200, 
201. 

Sinabi ni Esar-hadon na, bago pa namatay ang 
kaniyang ama ay pinili na siya bilang ang tiyak na 
tagapagmana, at waring naglingkod siya bilang ki- 
natawang pinuno sa Babilonya bago naging hari 
ng Asirya. Pagkatapos na mapaslang ang kaniyang 
ama, sinabi ni Esar-hadon na tinugis niya ang mga 
mamamaslang hanggang sa Armenia (lupain ng 
Ararat,” 2Ha 19:37), kung saan niya sila tinalo. Ang 
kaniyang opisyal na paghahari ay ipinapalagay na 
tumagal nang 12 taon. 

Noong maagang bahagi ng kaniyang paghahari, 
sinimulan ni Esar-hadon ang muling pagtatayo ng 
Babilonya, na winasak ni Senakerib. Ang templong 
Esagila ay muling itinayo at kung tungkol sa mis- 
mong lunsod, sinabi ni Esar-hadon: “Ang Babilonya 
...ay itinayo kong muli, pinalaki ko, itinaas ko, gi- 
nawa kong maringal.”---Ancient Records of Assyria 
and Babylonia, Tomo II, p. 244. 


702 


Isinasalaysay sa kaniyang mga rekord ang mga 
operasyong militar laban sa Gimirraio mga Cimme- 
riano, na pinaniniwalaang mga inapo ni Gomer. 
(Ihambing ang Gen 10:2, Eze 38:6.) Sinamsaman 
din niya ang lunsod ng Sidon, anupat nagtatag ng 
isang bagong lunsod sa isang kalapit na dako, na pi- 
nanganlan niyang Kar-Esarhaddon. Sa isa sa kani- 
yang mga inskripsiyon ay itinala niya ang mga 20 
basalyong hari, kabilang na si Manases ng Juda 
(Menasi hari ng Yaudi). 

Ipinakikita ng ulat sa 2 Cronica 33: 10-13 na si Ma- 
nases ay nadakip ng “mga pinuno ng hukbo ng hari 
ng Asirya” at dinala sa Babilonya. Noon, inisip ng 
ilan na ang pagtukoy na ito sa Babilonya ay isang 
pagkakamali, anupat ipinapalagay na ang Nineve 
ang lugar na pagdadalhan kay Manases. Gayun- 
man, gaya ng naipaliwanag na, si Esar-hadon, na 
ipinakikita ng mga inskripsiyon na naging kapana- 
hon ni Manases, ang muling nagtayo ng Babilonya 
at iniulat na siya ay “hindi kasing-interesado ng 
ibang mga Asiryanong hari sa pagpapaganda ng 
kaniyang kabisera, ang Nineve.” (The Interpreter's 
Dictionary of the Bible, inedit ni G. Buttrick, 1962, 
Tomo 2, p. 125) Kung nabihag si Manases noong pa- 
nahon ng paghahari ni Esar-hadon, hindi kataka- 
takang dinala siya sa Babilonya, na ipinaghambog 
ni Esar-hadon na muli niyang itinayo. Gayunman, 
mapapansin na tinukoy rin ng anak ni Esar-hadon 
na si Ashurbanipal si Manases bilang sakop noong 
panahon ng kaniyang paghahari. 

Ang “Animnapu't Limang Taon.” Noong pa- 
nahon ng muling pagtatayo ng templo sa Jerusa- 
lem, binanggit ng ilan sa di-Israelitang mga tu- 
matahan sa lupain na dinala sila sa Samaria ni 
“Esar-hadon na hari ng Asirya.” (Ezr 4:2) Yamang 
nagpatuloy ang paglilipat ng Asirya ng mga tao pa- 
tungo at mula sa Samaria hanggang noong kani- 
yang paghahari, itinuturing ng ilan na ito'y isang 
pahiwatig upang maunawaan ang yugto ng “anim- 
napu't limang taon” na binanggit sa Isaias 7:8 may 
kinalaman sa pagkatiwangwang ng Efraim (na ang 
kabisera ay nasa Samaria). Ang pagitan mula sa 
paghahari ni Tiglat-pileser Ill (na nagpasimula ng 
pagpapatapon sa mga tao mula sa hilagang kaharian 
ng Israel di-nagtagal pagkaraan ng hula ni Isaias) 
hanggang sa paghahari ni Esar-hadon ay magpapa- 
hintulot ng gayong 65-tadng yugto hanggang sa 
lubusang 'pagkakadurug-durog” ng Efraim “upang 
hindi na maging isang bayan.” 

Sinakop ang Ehipto. Ang namumukod-tanging 
tagumpay ni Esar-hadon sa militar ay ang panana- 
kop niya sa Ehipto, anupat nilupig ang hukbong 
Ehipsiyo sa ilalim ng Etiopeng tagapamahala na si 
Tirhaka (binanggit bilang ang “hari ng Etiopia” sa 
2Ha 19:9) at kinuha ang lunsod ng Memfis. Sa gayon 
ay idinagdag ni Esar-hadon sa kaniyang maraming 


703 
titulo ang “Hari ng mga hari ng 
Ehipto.” 

Bagaman inorganisa ni Esar- 
hadon ang Ehipto sa mga dis- 
trito at naglagay ng Asiryanong 
mga gobernador na mamama- 
hala sa mga prinsipe ng mga dis- 
tritong ito, bumangon ang pag- 
hihimagsik bago matapos ang 
dalawang taon. Ang Asirya- 
nong hari ay nagsagawa ng ika- 
lawang kampanya upang sug- 
puin ang paghihimagsik, ngunit 
namatay siya sa Haran habang 
patungo sa Ehipto. Sa kaniyang 
mga inskripsiyon ay sinabi ni 
Esar-hadon: “Ako ay makapang- 
yarihan, ako ang pinakamaka- 
pangyarihan sa lahat, ako ay 
isang bayani, ako ay dambuhala, 
ako ay ubod-laki.” (Ancient Re- 
cords of Assyria and Babylonia, 
Tomo II, p. 226) Ngunit tulad ng 
lahat ng iba pang di-sakdal na 
tao, siya ay isa lamang aliping 
sakop ng mga haring Kasalanan 
at Kamatayan, na noon ay ku- 
muha sa kaniya.---Ihambing ang 
Aw 146:3, 4: Ec 9:4: Ro 5:21. 

Bago siya mamatay, guma- 
wa si Esar-hadon ng mga kaa- 
yusan upang maging maayos 
ang pagsasalin ng trono sa pa- 
mamagitan ng pagpoproklama 
sa kaniyang anak na si Ashur- 
banipal bilang tagapagmanang 


Ang Asiryanong 
si Haring Esar-hadon, na may 
malaking ginampanan upang 
muling panirahan ng mga 
banyaga ang Samaria 


ESAU 


mga panloob na bahagi at ang 
nakatatanda ay maglilingkod sa 
nakababata.---Gen 25:22, 23. 

Hinamak ang Espirituwal 
na mga Bagay. Si Esau ay na- 
ging isang bihasa at mapag- 
sapalarang mangangaso, “isang 
taong lagalag.” Hindi gaya ng 
kaniyang kapatid, ang “walang- 
kapintasang” si Jacob, si Esau 
ay may makalamang pag-iisip 
at materyalistiko. (Gen 25:27) 
Ngunit mahal ni Isaac si Esau, 
“sapagkat nangangahulugan ng 
pinangasong pagkain sa kani- 
yang bibig.”---Gen 25:28. 

Isang araw, si Esau, pagdd 
at gutom, ay dumating mula 
sa parang habang si Jacob ay 
nagpapakulo ng nilaga. Bilang 
pagtugon sa kahilingan ni Esau, 
“Dalian mo, pakisuyo, bigyan 
mo ako ng isang subo ng mapu- 
la—ng mapulang iyan,” hiniling 
ni Jacob sa kaniya na ipagbi- 
li niya ang kaniyang pagka- 
panganay. Palibhasa'y walang 
pagpapahalaga sa mga sagra- 
dong bagay, samakatuwid nga, 
sa pangako ni Jehova kay Abra- 
ham may kinalaman sa binhi na 
sa pamamagitan nito ay pag- 
papalain ng lahat ng bansa sa 
lupa ang kanilang sarili, pada- 
lus-dalos na sumumpa si Esau 
kay Jacob at ipinagbili rito ang 


prinsipe, at inatasan naman 
niya ang isa pang anak, si Shamash-shum-u-kin, 
upang maging hari ng Babilonya. Kaya nang ma- 
matay si Esar-hadon, si Ashurbanipal ang naging 
monarka ng Asirya. 


ESAU [Mabalahibo]. Ang panganay nina Isaac 
at Rebeka, ang kakambal ni Jacob at ang ninuno ng 
mga Edomita. Pinanganlan siyang Esau dahil siya'y 
napakamabalahibo nang ipanganak siya, ngunit na- 
kuha niya ang pangalang Edom (nangangahulu- 
gang “Pula”) mula sa nilagang pulang lentehas na 
dahil dito ay ipinagbili niya ang kaniyang pagkapa- 
nganay.---Gen 25:25, 26, 30. 

Bago pa man isilang ang kambal noong 1858 B.C.E., 
nang si Isaac ay 60 taong gulang, nagbuno na ang 
mga sanggol sa bahay-bata ng kanilang ina. Bilang 
tugon sa tanong ni Rebeka kung ano ang kahulugan 
nito, isiniwalat ni Jehova sa kaniya na dalawang li- 
ping pambansa ang mahihiwalay mula sa kaniyang 


kaniyang pagkapanganay kapa- 
lit ng pagkaing nilagang lentehas at tinapay. Sa ga- 
yong paghamak sa pagkapanganay, anupat minalas 
iyon bilang walang gaanong halaga, nagpakita si 
Esau ng ganap na kawalan ng pananampalataya. 
Marahil ay ayaw niyang dumanas ng pagdurusa ka- 
pag natupad ang salita ng Diyos may kinalaman sa 
binhi ni Abraham: “Ang iyong binhi ay magiging 
naninirahang dayuhan sa lupain na hindi kanila, at 
paglilingkuran nila ang mga ito, at tiyak na pipigha- 
tiin sila ng mga ito sa loob ng apat na raang taon.” 
--Gen 15:13, 25:29-34, Heb 12:16. 

Sa edad na 40, gumawa si Esau ng sariling mga 
kaayusan sa pag-aasawa. Pinili niyang maging poli- 
gamo, at hindi tulad ng kaniyang amang si Isaac, na 
hinayaang ikuha siya ng kaniyang amang si Abra- 
ham ng mapapangasawa mula sa mga mananamba 
ni Jehova, kumuha si Esau ng dalawang paganong 
babaing Hiteo, si Judit (Oholibama?) at si Basemat 
(Ada?), bilang mga asawa. Ang mga babaing ito ay 


ESAU 


naging sanhi ng kapaitan ng espiritu para kina Isaac 
at Rebeka.--Gen 26:34, 35; 36:2, 24:1-4, 50, 51; 
tingnan ang BASEMAT Blg. 1; JUDIT. 

Si Jacob ang Tumanggap ng Pagpapala. Nang 
si Isaac ay may kalaunan na sa mga taon, ninais ni- 
yang ipagkaloob ang kaniyang pagpapala sa kani- 
yang nakatatandang anak na si Esau. Una ay inutu- 
san ni Isaac si Esau na mangaso ng karne ng usa at 
gumawa ng masarap na pagkain para sa kaniya. Si- 
nunod naman ito ni Esau upang tanggapin ang pag- 
papala bilang panganay, bagaman ang totoo'y wala 
na siyang karapatan sa pagpapalang iyon dahil ipi- 
nagbili na niya ang kaniyang pagkapanganay. Sa 
gayon, handa niyang sirain ang kaniyang pina- 
numpaang tipan na ginawa nang ipagbili niya ang 
pagkapanganay. Palibhasa'y alam ni Rebeka ang si- 
nabi ni Jehova sa kaniya bago niya ipanganak ang 
kambal, namagitan siya anupat pinayuhan si Jacob 
na magkunwaring si Esau upang makuha ang pag- 
papala na karapatan niyang matamo. Nang humarap 
si Jacob sa kaniyang bulag na ama, suot niya ang da- 
mit ni Esau at may mga balat ng batang kambing sa 
kaniyang mga kamay at sa walang-buhok na baha- 
gi ng kaniyang leeg. Sa gayon ay hindi siya nakila- 
la ni Isaac.---Gen 25:23, 27:1-23. 

Katatapos pa lamang pagpalain ni Isaac si Jacob 
nang dumating si Esau mula sa pangangaso at mag- 
handa ng masarap na pagkain para sa kaniyang 
ama. Nang pumaroon siya sa harap ng kaniyang 
ama upang may-pandarayang tanggapin ang pag- 
papala at malaman na pinagpala na ni Isaac si Ja- 
cob, “nagsimulang sumigaw si Esau nang lubhang 
malakas at mapait.” Taglay ang mapag-imbot na 
motibo, mapilit niyang hiniling na pagpalain siya ng 
kaniyang ama, ngunit kahit ang kaniyang pagluha 
ay hindi naging dahilan upang magbago ng isip si 
Isaac ni bawiin ang pagpapalang binigkas nito kay 
Jacob. Malamang na nakilala ni Isaac ang pag-akay 
ni Jehova sa bagay na iyon. Pagkatapos ay sinabi 
niya kay Esau: “Masdan, ang iyong tahanan ay ma- 
susumpungang malayo sa matatabang lupain sa 
lupa, at malayo sa hamog ng langit sa itaas. At sa 
pamamagitan ng iyong tabak ay mabubuhay ka, at 
ang iyong kapatid ay paglilingkuran mo. Ngunit 
mangyayari nga, kapag ikaw ay naging balisa, ba- 
baliin mo ang kaniyang pamatok mula sa iyong 
leeg.”--Gen 25:33, 27:30-40, Heb 12:17. 

Alam ni Esau na si Jacob ang may karapatan sa 
pagpapala dahil binili niya nang legal ang pagkapa- 
nganay. (Pinagtitibay ng arkeolohikal na patotoo na 
sa sinaunang mga tao ng Gitnang Silangan ay may 
kaugaliang ipagpalit ang pagkapanganay para sa 
materyal na bagay. Halimbawa, isang teksto mula 
sa Nuzi ang naglalahad na isang lalaki ang tumang- 
gap ng tatlong tupa kapalit ng kaniyang bahagi sa 
mana.) Ngunit si Esau, gaya ni Cain, ay nagkimkim 


704 


ng matinding poot sa kaniyang kapatid na si Jacob 
at naghintay ng pagkakataon upang patayin siya. 
Kaya nang malaman ito ni Rebeka, pinayuhan niya 
si Jacob na tumakas patungo sa kaniyang kapatid na 
si Laban sa Haran. Nang hingin ni Rebeka ang pag- 
sang-ayon ni Isaac sa bagay na ito, may-kabaitan 
niyang ipinasiya na huwag isiwalat kay Isaac ang 
mapamaslang na intensiyon ni Esau kundi ibinula- 
las niya rito kung ano ang magiging epekto sa kani- 
ya sakaling kumuha rin si Jacob ng asawang gaya 
ng mga anak ni Het. Sa gayon ay tinawag ni Isaac 
si Jacob, pinagpala siya, at tinagubilinan siyang pu- 
maroon sa Padan-aram sa mga kamag-anak ni Re- 
beka upang kumuha ng asawa. Nang makita ito ni 
Esau, naganyak siyang kumuha ng ikatlong asawa, 
si Mahalat (Basemat?) na anak ni Ismael na anak 
ni Abraham.--Gen 27:41-28:9, 36:3, tingnan ang 
BASEMAT Blg. 2. 

Mga Pangyayari Nang Dakong Huli. Sa pa- 
nahon ng 20 taon na nasa malayo si Jacob, si Esau 
ay nagsimulang manahanan sa Seir, ang parang ng 
Edom. (Gen 32:3, Jos 24:4) Lumilitaw na pagkaraan 
pa ng maraming taon bago siya lubusang lumipat 
doon, anupat dinala sa Seir ang kaniyang pamilya at 
ang lahat ng kaniyang pag-aari. (Gen 36:6-8) Nang 
bumalik si Jacob sa Canaan, labis siyang nangamba 
nang mabalitaan niya sa mga mensaherong isinugo 
niya na si Esau, kasama ang 400 lalaki, ay papara- 
ting upang salubungin siya. Maaaring nagsama si 
Esau ng isang pangkat ng 400 lalaki upang paha- 
ngain ang kaniyang kapatid sa kaniyang nakahihigit 
na kalakasan o upang ipakita na isa siyang maka- 
pangyarihang pinuno. Matapos manalangin kay Je- 
hova, si Jacob ay patiunang nagpadala ng saganang 
kaloob na binubuo ng mahigit 550 alagang hayop. 
Nang makita si Esau, si Jacob, bilang pagpapakum- 
baba, ay “yumukod sa lupa nang pitong ulit hang- 
gang sa makalapit siya sa kaniyang kapatid.” Si 
Esau naman ay tumakbo upang salubungin si Ja- 
cob, niyakap siya, sumubsob sa kaniyang leeg, at hi- 
nalikan siya. Kapuwa sila tumangis. Sa simula ay tu- 
manggi si Esau na tanggapin ang kaloob ni Jacob na 
mga alagang hayop, na sinasabi: “Napakarami kong 
pag-aari, kapatid ko. Manatiling sa iyo ang sa iyo.” 
Gayunman, dahil mapilit si Jacob, tinanggap na rin 
ni Esau ang kaloob. Pagkatapos ay inalok niyang sa- 
mahan si Jacob, ngunit mataktikang tinanggihan ito 
ng kaniyang kapatid pati ang sumunod na mungka- 
hi ni Esau na ilagay sa kapamahalaan ni Jacob ang 
ilan sa kaniyang tauhan, marahil ay bilang protek- 
siyon. Sa gayon ay umalis si Esau at ang kaniyang 
mga tauhan at bumalik sa Seir. Binabanggit ng ulat 
ng Bibliya na pagkaraan ng mga 23 taon, nang ma- 
matay si Isaac, inilibing nina Esau at Jacob ang ka- 
nilang ama.---Gen 32:6, 7, 10-15, 33:1-3, 8, 9, 11-16, 
35:29. 


705 


Inilarawan ang mga Simulaing Mula sa Diyos. 
Malinaw na ipinakikita ng personalidad ni Esau na 
ang pagpili kay Jacob bilang ninuno ng ipinanga- 
kong Binhi ay hindi isang makapritsong pagpili o di- 
makatuwirang paboritismo sa bahagi ng Diyos na 
Jehova. Dahil sa kawalan ni Esau ng pagpapahalaga 
sa espirituwal na mga bagay, lakip na ang kaniyang 
hilig na bigyang-kasiyahan ang makalamang mga 
pagnanasa, si Esau ay hindi karapat-dapat na mapa- 
bilang sa linyang pagmumulan ng ipinangakong 
Binhi. Kaya naman sinabi ni Jehova sa pamamagi- 
tan ng kaniyang propetang si Malakias: “Ngunit ini- 
big ko si Jacob, at si Esau ay kinapootan ko.” Si Esau 
ay hindi ibinilang sa tapat na ulap ng mga saksi na 
nakatala sa Hebreo, kabanata 11, nang sabihin ni Pa- 
blo: “Sa pananampalataya si Abraham ... . [ay] tumi- 
ra sa mga tolda na kasama sina Isaac at Jacob, ang 
mga kasama niyang tagapagmana ng pangako ring 
iyon. '--Mal 1:2, 3; Heb 11:8, 9, 12:1. 

Ipinakikita ng pagpili ni Jehova kay Jacob sa ha- 
lip na kay Esau na ang pagpili ng Diyos ay hindi na- 
kadepende sa kagustuhan ng tao. Ginamit ng apos- 
tol na si Pablo ang insidenteng ito bilang ilustrasyon 
upang ipaliwanag kung bakit ang tunay na mga 
anak ni Abraham ay hindi yaon lamang mga sup- 
ling sa laman, ni yaong mga umaasa sa sarili nilang 
mga gawa, kundi yaong mga may pananampalata- 
yang gaya ng kay Abraham.---Ro 9:6-12. 

Si Esau ay nagsisilbing babalang halimbawa sa 
mga Kristiyano upang hindi sila magkasala ng ka- 
walan ng pagpapahalaga sa sagrado o espirituwal na 
mga bagay, gaya ng materyalistang si Esau.---Heb 
12:16, tingnan ang EDOM, MGA EDOMITA. 


ESBAAIL. 


ESBAN. Ang ikalawang binanggit na anak ni 
Shik Dison, isang inapo ni Seir na Horita. Ang mga 
Horita ang mga tumatahan sa lupain ng Seir bago 
sila itinaboy at nilipol ng mga anak ni Esau.---Gen 
36:20, 26, 1Cr 1:38, 41: Deu 2:12. 


Tingnan ang Is-BOSET. 


ESCEVA. Isang “punong saserdoteng” Judio. Ang 
kaniyang pitong anak na lalaki ay kabilang sa “ilan 
sa mga gumagala-galang Judio na nagpapalayas ng 
mga demonyo.’ Sa isang pagkakataon, sa lunsod ng 
Efeso, tinangka nilang palabasin ang isang demon- 
yo sa pagsasabing, “May-kataimtiman ko kayong 
inuutusan sa pamamagitan ni Jesus na ipinanga- 
ngaral ni Pablo.” Tumugon ang balakyot na espiritu 
sa pagsasabing: “Kilala ko si Jesus at nakikilala ko si 
Pablo: ngunit sino kayo?” Pagkatapos, ang lalaking 
sinasapian ng espiritu ay lumundag sa pitong anak 
ni Esceva at itinaboy sila sa labas ng bahay na hu- 
bad at sugatan. Dahil dito ay dinakila ang pangalan 
ng Panginoon at nagpangyari sa marami na maki- 


ESKRIBA 


nig sa mabuting balita na ipinangangaral ni Pablo. 
--Gaw 19:13-20. 

Walang saserdoteng Judio na nagngangalang Es- 
ceva ang binanggit sa iba pang bahagi ng Kasulatan, 
malibang ang Esceva ay isang pangalang Latin para 
sa isang saserdote na kilala sa isang pangalang Heb- 
reo. 


ESCOL [Kumpol [ng Ubasj]. 

1. Kapatid ni Aner at ni Mamre na Amorita. (Gen 
14: 13) Si Escol at ang kaniyang mga kapatid ay mga 
kakampi ni Abraham noong talunin niya ang isang 
liga ng mga haring taga-Silangan.--Gen 14:14, 24: 
tingnan ang ANER Blg. 1. 

2. Isang wadi o agusang libis. Malamang na ito'y 
di-kalayuan sa H ng Hebron. Sa libis na ito nangga- 
ling ang malaking kumpol ng ubas na dinala ng 
mga Israelitang tiktik. Ang mga ubasan sa lugar na 
ito ay kilala pa rin sa mataas na kalidad ng kanilang 
mga ubas. (Bil 13:23, 24; 32:9: Deu 1:24) Posibleng 
sa pangyayaring ito, noong panahon ng kanilang 
paglalakbay upang maniktik, nagmula ang panga- 
lang Escol. 


ESDRAELON. Tingnan ang JEZREEL, JEZREELITA 
Big. 5. 


ESEK [Pakikipag-away]. Isang balon ng sariwang 
tubig na hinukay ng mga lingkod ni Isaac sa agu- 
sang libis ng Gerar. (Gen 26:20) Gayunman, ang 
balon ay inangkin ng mga Filisteong pastol ng lugar 
na iyon, at ang ibinunga nitong “pagtatalo” ng dala- 
wang panig ang pinagmulan ng pangalan ng lugar 
na iyon. (Gen 26:12-20) Hindi alam sa ngayon kung 
saan ang eksaktong lokasyon nito. 


ESHEK [posible, Kumikilos Nang Marahas]. Isang 
inapo ni Haring Saul. Binabanggit ng ulat ng Kasu- 
latan na ang Benjamitang ito ay nagkaroon ng 
tatlong anak at na ang mga anak ng kaniyang 
panganay, si Ulam, “ay naging magigiting at maka- 
pangyarihang mga lalaki, mga humuhutok ng bu- 
sog, at nagkaroon ng maraming anak at apo, isang 
daan at limampu.”--1Cr 8:1, 33, 39, 40. 


ESKRIBA. Isang kalihim o isang tagakopya ng 
Kasulatan, nang maglaon, tumukoy ito sa isang ta- 
ong naturuan sa Kautusan. Ang salitang Hebreo na 
so-pher”, na nanggaling sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “magbilang,” ay isinasalin bilang “ka- 
lihim,” “eskriba,” “tagakopya”: ang salitang Griego 
naman na gram-ma-teus' ay isinasalin bilang “eskri- 
ba” at “pangmadlang tagapagturo.” Ang terminong 
ito ay tumutukoy sa isa na may pinag-aralan. Ang 
ilang miyembro ng tribo ni Zebulon ay mga taong 
may “kasangkapan ng eskriba” para sa pagbilang at 
pagtatala ng mga hukbo. (Huk 5:14: ihambing ang 


ESKRIBA 


2Ha 25:19: 2Cr 26:11.) Nagkaroon din noon ng mga 
eskriba, o mga kalihim, para sa templo. (2Cr 34: 
9, 13) Ang kalihim ni Haring Jehoas ay kasama 
noon ng mataas na saserdote sa pagbilang sa sala- 
ping iniaabuloy at pagkatapos ay ibinibigay nila 
iyon sa mga nagpapasuweldo sa mga manggaga- 
wang nagkukumpuni ng templo. (2Ha 12:10-12) Si 
Baruc ay sumulat ng mga salitang idinikta ng pro- 
petang si Jeremias. (Jer 36:32) Sa ilalim ng pa- 
ngangasiwa ni Haman, ang mga kalihim ni Ha- 
ring Ahasuero ng Persia ay sumulat ng isang batas 
na nag-uutos na puksain ang mga Judio, at sa ilalim 
naman ni Mardokeo, sila rin ang sumulat ng kontra- 
batas na pinalabas.--Es 3:12, 8:9. 

Kadalasan, ang eskribang Ehipsiyo ay isang lala- 
king may mababang katayuan sa lipunan ngunit 
matalino. Mataas ang kaniyang pinag-aralan. Bini- 
bitbit niya ang kaniyang mga kagamitan, kabilang 
dito ang isang paleta na may mga uka para paglag- 
yan ng tintang may iba't ibang kulay, isang banga 
ng tubig, at isang kahita ng pinsel na tambo. Pamil- 
yar siya sa legal at pangnegosyong mga porma na 
ginagamit noon. Binabayaran siya para sa pagsulat 
sa gayong mga porma, pagtatala ng mga salitang 
idinidikta, at iba pa. 

Sa Babilonya, ang eskriba ay itinuturing na isang 
propesyonal. Kailangang-kailangan noon ang kani- 
yang mga serbisyo, yamang kahilingan ng batas na 
ang mga transaksiyon sa negosyo ay isulat, wastong 
lagdaan ng mga partidong nagkasundo at saksihan. 
Umuupo ang kalihim malapit sa pintuang-daan ng 
lunsod, kung saan isinasagawa ang karamihan sa 
mga aktibidad, taglay ang kaniyang panulat at lim- 
pak ng luwad, handa siyang magpabayad kapalit 
ng kaniyang serbisyo kailanma't may nangangaila- 
ngan. Ang mga eskriba ang nagtatala ng mga tran- 
saksiyon sa negosyo, sumusulat ng mga liham, nag- 
hahanda ng mga dokumento, nag-aasikaso ng mga 
rekord sa templo, at gumaganap ng iba pang kleri- 
kal na mga tungkulin. 

Noon, ang mga eskribang Hebreo ay nagsisilbing 
mga notaryo publiko, naghahanda ng mga kasula- 
tan ng diborsiyo, at nagrerekord ng iba pang mga 
transaksiyon. Nang dakong huli, hindi na sila humi- 
hingi ng takdang singil, kaya maaari nang maki- 
pagtawaran sa kanila nang patiuna kung magkano 
ang ibabayad sa kanila. Kadalasan na, isa sa mga 
partido sa transaksiyon ang nagbabayad sa singil, 
ngunit kung minsan ay pinaghahatian nila ito. Sa 
kaniyang pangitain, nakakita si Ezekiel ng isang la- 
laki na may tintero ng isang tagapagtala at guma- 
ganap ng isang gawaing pagmamarka.---Eze 9:3, 4. 

Mga Tagakopya ng Kasulatan. Ang mga es- 
kriba (soh:pherim, “mga Soperim”) ay unang na- 
ging prominente bilang isang natatanging grupo 


706 


noong mga araw ni Ezra na saserdote. Mga tagako- 
pya sila noon ng Hebreong Kasulatan, anupat ingat 
na ingat sila sa kanilang gawain at takot na takot si- 
lang magkamali. Sa paglipas ng panahon, labis si- 
lang naging metikuloso, anupat binibilang pa nga 
nila hindi lamang ang mga salitang kinopya kundi 
pati ang mga titik. Kahit pagkalipas ng ilang siglo 
pagkaraang mabuhay si Kristo sa lupa, ang nasusu- 
lat na Hebreo ay binubuo lamang ng mga katinig, at 
ang pag-aalis o pagdaragdag ng isang titik ay ka- 
dalasan nang makapagpapabago sa kahulugan ng 
isang salita. Kaya naman kapag nakakita sila ng ka- 
hit bahagyang pagkakamali, gaya ng maling pagka- 
kasulat ng isang titik, ang buong seksiyong iyon ng 
balumbon ay itinuturing na di-karapat-dapat gami- 
tin sa sinagoga. Pagkatapos, kaagad na pinuputol 
ang seksiyong iyon at pinapalitan ng isang bagong 
seksiyon na walang mali. Binabasa nila nang mala- 
kas ang bawat salita bago ito isulat. Itinuturing na 
isang malubhang kasalanan ang magsulat ng kahit 
isang salita mula sa alaala. Gayunman, unti-unting 
pumasok ang kakatwang mga kaugalian. Sinasa- 
bing may-pananalanging pinupunasan ng relihiyo- 
song mga eskriba ang kanilang panulat bago isulat 
ang salitang 'Elo-him' (Diyos) o 'Adho-nai” (Sobera- 
nong Panginoon). 

Ngunit sa kabila ng gayong pag-iingat na maiwa- 
san ang di-sinasadyang mga pagkakamali, nang 
maglaon ay pinangahasan ng mga Soperim na gu- 
mawa ng mga pagbabago sa teksto. Sa 134 na tala- 
ta, binago ng mga Soperim ang sinaunang tekstong 
Hebreo upang kabasahan ito ng 'Adhonai' sa halip 
na YHWH. Sa iba pang mga talata, 'Elo-him' naman 
ang ginamit bilang panghalili. Ginawa ng mga So- 
perim ang marami sa mga pagbabagong ito dahil sa 
pamahiing may kaugnayan sa pangalan ng Diyos at 
upang maiwasan ang mga anthropomorphism, sa- 
makatuwid nga, ang pag-uukol sa Diyos ng mga ka- 
tangiang pantao. (Tingnan ang JEHOVA [Ikinubli ng 
pamahiin ang pangalan].) Nang maglaon, itinawag- 
pansin ng mga Masorete, na siyang naging katawa- 
gan sa mga tagakopya maraming siglo pagkatapos 
na mabuhay si Jesus sa lupa, ang mga pagbabagong 
ginawa ng naunang mga Soperim, anupat itinala 
nila ang mga iyon sa gilid ng mga pahina o sa dulo 
ng tekstong Hebreo. Ang mga panggilid na notang 
ito ay nakilala bilang ang Masora. Sa 15 talata sa 
tekstong Hebreo, may ilang titik o salita na minar- 
kahan ng mga Soperim ng pantanging mga tuldok. 
May mga pagtatalo hinggil sa kahulugan ng panta- 
nging mga tuldok na ito. 

Sa pamantayang mga manuskritong Hebreo, ang 
Masora, samakatuwid nga, ang maliliit na sulat sa 
mga gilid ng pahina o sa dulo ng teksto, ay may 
nota sa tapat ng ilang talatang Hebreo na kababasa- 
han: “Ito ang isa sa labingwalong Pagwawasto na gi- 


707 


nawa ng mga Soperim,” o mga salitang kahawig 
nito. Maliwanag na ginawa ang ganitong mga pag- 
wawasto dahil ang orihinal na mga talata sa teks- 
tong Hebreo ay waring lumalapastangan sa Diyos 
na Jehova o walang paggalang sa kaniyang makalu- 
pang mga kinatawan. Mabuti man ang naging layu- 
nin nila, isa pa rin itong di-nararapat na pagbago sa 
Salita ng Diyos. Para sa talaan ng mga pagwawas- 
tong ginawa ng mga Soperim, tingnan ang apendi- 
se ng Rbi8, pahina 1569. 

Ang mga Eskriba Bilang mga Guro ng Kau- 
tusan. Noong una, mga saserdote ang nagsisil- 
bing mga eskriba. (Ezr 7:1-6) Ngunit lubhang bi- 
nigyang-diin na ang bawat Judio ay kailangang 
magkaroon ng kaalaman sa Kautusan. Dahil dito, 
yaong mga nakapag-aral at nagtamo ng malawak 
na kaalaman ay tiningala, at nang maglaon, ang 
mga iskolar na ito ay bumuo ng isang independiyen- 
teng grupo, na karamihan ay hindi saserdote. Kaya 
naman nang pumarito si Jesus sa lupa, ang panana- 
litang “mga eskriba” ay tumutukoy sa isang grupo 
ng mga lalaking dalubhasa sa Kautusan. Ginawa ni- 
lang kanilang propesyon ang sistematikong pag- 
aaral ng Kautusan at ang pagpapaliwanag nito. Ma- 
liwanag na kabilang sila sa mga guro ng Kautusan 
noon, yaong mga bihasa sa Kautusan. (Luc 5:17: 
11:45) Karaniwan nang iniuugnay sila sa relihiyo- 
song sekta ng mga Pariseo, sapagkat kinikilala ng 
grupong ito ang mga pagpapakahulugan o “mga tra- 
disyon” ng mga eskriba na natipon sa paglipas ng 
panahon anupat ang mga ito ay naging isang masa- 
limuot na kalipunan ng pagkaliliit at teknikal na 
mga tuntunin. Sa Kasulatan, ang pananalitang “mga 
eskriba ng mga Pariseo' ay lumilitaw nang ilang ulit. 
(Mar 2:16, Luc 5:30, Gaw 23:9) Maaaring ipinahihi- 
watig nito na ang ilang eskriba ay mga Saduceo, na 
naniniwala lamang sa nasusulat na Kautusan. Bu- 
ong-sigasig na ipinagtanggol ng mga eskriba ng 
mga Pariseo ang Kautusan, ngunit kasabay nito ay 
itinaguyod din nila ang natipong mga tradisyon, sa 
katunayan, mas malawak ang naging impluwensiya 
nila sa kaisipan ng mga tao kaysa sa impluwensiya 
ng mga saserdote. Karaniwan na noon, ang mga es- 
kriba ay nasa Jerusalem, bagaman masusumpu- 
ngan din sila sa buong Palestina at sa iba pang mga 
lupain sa gitna ng mga Judiong nasa Pangangalat. 
--Mat 15:1, Mar 3:22, ihambing ang Luc 5:17. 

Noon, ang mga eskriba ay tinitingala ng mga tao 
at tinatawag na “Rabbi” (sa Gr., rhab-bei”, “Aking ka- 
dakilaan, Aking kamahalan”, mula sa Heb., rav, na- 
ngangahulugang “marami,” “dakila”; isang titulo ng 
paggalang para sa mga guro). Ikinapit kay Kristo 
ang terminong ito sa ilang dako sa Kasulatan. Sa 
Juan 1:38, isinasalin ito bilang “Guro.” Totoo naman, 
si Jesus ang guro ng kaniyang mga apostol, ngunit 
sa Mateo 23:8, inutusan niya sila na huwag nasain 


ESKRIBA 


ang katawagang ito o ikapit ito sa kanilang sarili bi- 
lang isang titulo, gaya ng ginagawa ng mga eskriba. 
(Mat 23:2, 6, 7) Mariing hinatulan ni Jesus ang mga 
eskriba ng mga Judio at pati ang mga Pariseo sapag- 
kat dinagdagan nila ang Kautusan at lumikha sila 
ng mga paraan upang malusutan ang pagsunod sa 
Kautusan, kung kaya sinabi niya sa kanila: “Pi- 
nawalang-bisa ninyo ang salita ng Diyos dahil sa 
inyong tradisyon.” Bumanggit siya ng isang ha- 
limbawa nito: Pahihintulutan nilang makalibre ang 
isang tao sa obligasyong tumulong sa kaniyang ama 
o ina---basta igiit lamang niya na ang bagay o pag- 
aari na maaari sana niyang gamitin sa pagtulong sa 
kaniyang mga magulang ay isang kaloob na inialay 
sa Diyos.--Mat 15:1-9, Mar 7:10-13, tingnan ang 
KORBAN. 

Ipinahayag ni Jesus na ang mga eskriba, tulad ng 
mga Pariseo, ay nagdagdag ng maraming bagay, 
anupat ginawa nilang pabigat sa mga tao ang pag- 
sunod sa Kautusan at lubha nilang pinahirapan ang 
mga tao. Karagdagan pa, bilang isang grupo, wala 
silang tunay na pag-ibig sa mga tao ni nais man ni- 
lang tulungan ang mga ito, anupat ayaw man la- 
mang nilang gumamit ng isang daliri upang ma- 
pagaan ang pasanin ng mga tao. Gustung-gusto 
nilang purihin sila ng mga tao at tawagin sila sa ma- 
tatayog na titulo. Ang kanilang relihiyon ay isa la- 
mang balatkayo, isang ritwal, at sila ay mga mapag- 
paimbabaw. Ipinakita ni Jesus kung gaano kahirap 
para sa kanila ang makatanggap ng lingap ng Diyos 
dahil sa kanilang saloobin at mga gawain, sa pagsa- 
sabi sa kanila: “Mga serpiyente, supling ng mga ulu- 
pong, paano kayo makatatakas mula sa kahatulan 
ng Gehenna?” (Mat 23:1-33) Mabigat ang panana- 
gutan ng mga eskriba yamang alam nila ang Kau- 
tusan. Gayunma'y inalis nila ang susi ng kaalaman. 
Hindi sila nakontento na hindi kilalanin si Jesus, na 
pinatototohanan ng kanilang mga kopya ng Kasula- 
tan, kundi pinalubha pa nila ang kanilang pagkaka- 
sala sa pamamagitan ng puspusang paghadlang 
sa sinuman upang hindi nito makilala si Jesus, oo, 
upang huwag itong makinig sa kaniya.--Luc 11:52, 
Mat 23:13, Ju 5:39, 1Te 2:14-16. 

Sa kanilang katungkulan, ang mga eskriba, bilang 
“mga rabbi,” ay hindi lamang responsable sa teore- 
tikong pag-unlad ng Kautusan at sa pagtuturo ng 
Kautusan, kundi mayroon din silang hudisyal na 
awtoridad, anupat nagbababa sila ng hatol sa mga 
hukuman ng katarungan. May mga eskriba noon sa 
mataas na hukumang Judio, ang Sanedrin. (Mat 
26:57: Mar 15:1) Hindi sila dapat tumanggap ng ba- 
yad para sa paghatol, dahil ipinagbawal ng Kautu- 
san ang pagreregalo o panunuhol. Maaaring may 
minanang kayamanan ang ilang rabbi, halos la- 
hat ay may hanapbuhay, na kanila namang ipi- 
nagmamalaki, yamang kaya nilang suportahan ang 


ESKRIBA 


kanilang sarili nang bukod sa kanilang rabinikong 
katungkulan. Bagaman hindi sila wastong makata- 
tanggap ng anuman para sa kanilang gawain bilang 
mga hukom, maaaring sila ay umasa at tumanggap 
ng bayad para sa pagtuturo ng Kautusan. Mahihi- 
watigan ito sa mga salita ni Jesus nang babalaan 
niya ang mga pulutong tungkol sa kasakiman ng 
mga eskriba, gayundin nang tukuyin niya ang ta- 
ong upahan na hindi nagmamalasakit sa mga tupa. 
(Mar 12:37-40: Ju 10:12, 13) Binabalaan ni Pedro 
ang Kristiyanong mga pastol laban sa paggamit sa 
kanilang mga posisyon upang magtamo ng pakina- 
bang.---1Pe 5:2, 3. 

Mga Tagakopya ng Kristiyanong Griegong 
Kasulatan. Sa liham ng apostol na si Pablo sa 
mga taga-Colosas, iniutos niya na basahin din ang 
liham na iyon sa kongregasyon ng mga taga-Laodi- 
cea at yaon namang liham sa mga taga-Laodicea ay 
basahin din sa mga taga-Colosas. (Col 4:16) Walang 
alinlangang nais ng lahat ng kongregasyon na basa- 
hin ang lahat ng pangkongregasyong mga liham ng 
mga apostol at ng kanilang mga kapuwa miyembro 
ng Kristiyanong lupong tagapamahala, kung kaya 
naman may ginawang mga kopya upang mapag- 
sanggunian sa bandang huli at upang maipamaha- 
gi nang mas malawakan. Ang sinaunang mga ko- 
leksiyon ng mga liham ni Pablo (mga kopya ng mga 
orihinal) ay katibayan na ang mga ito ay malawa- 
kang kinopya at ipinamahagi noon. 

Ayon sa tagapagsalin ng Bibliya na si Jerome na 
nabuhay noong ikaapat na siglo at kay Origen na 
nabuhay noong ikatlong siglo C.E., isinulat ni Mateo 
ang kaniyang Ebanghelyo sa wikang Hebreo. Pa- 
ngunahin niya itong ipinatungkol sa mga Judio. 
Ngunit maraming Helenisadong Judio sa gitna niya- 
ong mga nasa Pangangalat, kaya maaaring si Mateo 
mismo ang nagsalin ng kaniyang Ebanghelyo tungo 
sa Griego nang bandang huli. Isinulat naman ni 
Marcos ang kaniyang Ebanghelyo pangunahin nang 
para sa mga mambabasang Gentil, gaya ng ipinahi- 
hiwatig ng pagpapaliwanag niya ng mga kaugalian 
at mga turo ng mga Judio, ng pagsasalin niya ng 
partikular na mga pananalita na hindi maiintindi- 
han ng mga mambabasang Romano, at ng iba pang 
mga paliwanag. Ang mga ebanghelyo nina Mateo at 
Marcos ay kapuwa nilayong ipamahagi nang mala- 
wakan, at dahil dito, maraming kopya ang kinaila- 
ngang gawin at ipamahagi. 

Ang mga tagakopyang Kristiyano ay kadalasan 
nang hindi mga dalubhasa sa gawaing ito, ngunit 
yamang sila ay may paggalang at mataas na pagti- 
ngin sa kahalagahan ng kinasihang mga kasulatang 
Kristiyano, maingat nilang kinopya ang mga ito. 
Ang isang mahusay na halimbawa ng gawa ng si- 
naunang mga tagakopyang Kristiyano ay ang pina- 


708 


kamatandang umiiral na piraso ng alinmang bahagi 
ng Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang Papyrus 
Rylands No. 457. May sulat ito sa magkabilang pa- 
nig anupat binubuo lamang ng mga 100 titik sa wi- 
kang Griego at tinakdaan ng petsa na sing-aga ng 
unang kalahatian ng ikalawang siglo C.E. (LARAWAN, 
Tomo 1, p. 323) Bagaman di-gaanong pormal ang 
pagkakagawa nito at hindi naman nito inaangkin na 
naisulat ito nang napakahusay, maingat ang pagka- 
kasulat nito. Kawili-wiling malaman na ang pira- 
song ito ay nanggaling sa isang codex na malamang 
ay naglalaman noon ng buong Ebanghelyo ni Juan, 
o ng mga 66 na pahina, anupat mga 132 pahina sa 
kabuuan. 

Mas marami pang patotoo ang matatagpuan, 
ngunit sa mas huling mga petsa, sa Chester Beatty 
Biblical Papyri. Binubuo ang mga ito ng mga baha- 
gi mula sa 11 Griegong codex, na ginawa sa pagitan 
ng ikalawa at ikaapat na siglo C.E. Naglalaman ang 
mga ito ng ilang bahagi ng 9 na Hebreong aklat at 
15 Kristiyanong aklat ng Bibliya. Ang mga ito ay na- 
pakahusay na halimbawa ng pagkopya ng Kasula- 
tan sapagkat masusumpungan sa mga ito ang sari- 
saring istilo ng pagsulat. Ang isa sa mga codex ay 
sinasabing “gawa ng isang mahusay at propesyonal 
na eskriba.” Sinasabi naman tungkol sa isa pang co- 
dex: “Tumpak na tumpak ang pagkakasulat, at ba- 
gaman hindi nag-aangking sulat ng isang kaligra- 
po, gawa ito ng isang may-kakayahang eskriba.” 
At tungkol sa isa pa, “Ang sulat-kamay nito ay 
hindi pino, ngunit sa pangkalahatan ay tumpak.” 
--The Chester Beatty Biblical Papyri: Descriptions 
and Texts of Twelve Manuscripts on Papyrus of the 
Greek Bible, ni Frederic Kenyon, London, 1933, Fas- 
ciculus I, General Introduction, p. 14: 1933, Fascicu- 
lus II, The Gospels and Acts, Text, p. ix, 1936, Fas- 
ciculus II, Revelation, Preface. 

Gayunman, higit na mahalaga kaysa sa mga ka- 
tangiang ito ang paksang nilalaman ng mga ito. Sa 
kalakhang bahagi, pinagtitibay ng mga ito ang ika- 
apat-na-siglong mga manuskritong vellum na tina- 
guriang “Neutrals,” na itinuturing na napakahala- 
ga ng mga iskolar sa teksto na sina Westcott at Hort, 
kabilang sa mga ito ang Vatican No. 1209 at ang Si- 
naiticus. Karagdagan pa, wala sa mga ito ang ka- 
pansin-pansing mga interpolasyon na matatagpuan 
sa ilang manuskritong vellum na tinagurian, baga- 
man marahil ay nagkamali lamang, bilang “West- 
ern.” 

Sa ngayon ay may umiiral na libu-libong manus- 
krito partikular na mula noong ikaapat na siglo C.E. 
patuloy. Ang pagiging labis na maingat ng mga ta- 
gakopya ay napansin ng mga iskolar matapos nilang 
maingat na pag-aralan at paghambing-hambingin 
ang mga manuskritong ito. Ang ilan sa mga iskolar 


709 


na ito ay gumawa ng mga mapanuring rebisyon 
o mga koleksiyon batay sa mga paghahambing na 
ito. Ang mga mapanuring rebisyong ito ang naging 
saligang teksto para sa ating makabagong mga sa- 
lin. Sinasabi ng mga iskolar na sina Westcott at Hort 
na “ang bilang ng sa paanuman ay matatawag na 
malaking pagkakaiba ay maliit na bahagi lamang ng 
kabuuan ng kati-katiting na mga pagkakaiba, at 
hindi pa hihigit sa ikasanlibong bahagi ng buong 
teksto.” (The New Testament in the Original Greek, 
Graz, 1974, Tomo II, p. 2) Ganito naman ang sinabi 
ni Sir Frederic Kenyon tungkol sa Chester Beatty 
Papyri: “Ang una at pinakamahalagang konklus- 
yong mabubuo batay sa pagsusuri sa mga ito ay 
ang kasiya-siyang konklusyon na pinagtitibay ng 
mga ito ang saligang kawastuan ng umiiral na mga 
teksto. Walang kapansin-pansin o malaking pagka- 
kaiba ang makikita alinman sa Luma o sa Bagong 
Tipan. Walang mahahalagang talata ang inalis o idi- 
nagdag, at walang mga pagkakaiba ang nakaaapek- 
to sa mahahalagang katotohanan o mga doktrina. 
Ang mga pagkakaiba-iba sa teksto ay nakaaapekto 
sa maliliit na bagay lamang, gaya ng pagkakasu- 
nud-sunod ng mga salita o eksaktong mga salitang 
ginamit. ”---Fasciculus I, General Introduction, p. 15. 

Sa ilang kadahilanan, kaunti na lamang sa ngayon 
ang natitira sa mga gawa ng kauna-unahang mga 
tagakopya. Marami sa kanilang mga kopya ng Kasu- 
latan ang nasira noong panahong pag-usigin ng 
Roma ang mga Kristiyano. Unti-unti namang nasi- 
ra ang iba dahil sa kagagamit. Bukod diyan, ang 
mainit at maumidong klima sa ilang lugar ay na- 
ging dahilan din ng mabilis na pagkasira. Karagda- 
gan pa, yamang ang ipinalit ng propesyonal na mga 
eskriba na nabuhay noong ikaapat na siglo C.E. 
sa mga manuskritong papiro ay mga kopyang vel- 
lum, waring hindi na kinailangan pang ingatan ang 
lumang mga kopyang papiro. 

Sa kanilang pagsulat, ang tintang ginagamit noon 
ng mga tagakopya ay pinaghalong abo at sahing na 
ginagawang limpak at hinahaluan ng tubig bago ga- 
mitin. Ang panulat nila ay yari sa tangkay ng hala- 
mang tambo. Kapag pinalambot sa tubig ang dulo 
nito, kahawig ito ng isang pinsel. Ang sulatan noon 
ay katad at papiro na nasa anyong balumbon, nang 
maglaon, nagkaroon ng mga sulatan sa anyong co- 
dex na may mga pilyegong pinagtatahi-tahi at ka- 
dalasa'y nilalagyan ng pabalat na yari sa kahoy. 


ESLI. Isang ninuno ni Kristo na nabuhay pagka- 
raan ng pagkatapon, anak ni Nagai at ama ni Na- 
hum.---Luc 3:25. 


ESMERALDA. Isang batong hiyas na maha- 
laga, maningning, malinaw at isang uri ng berilo. 
Ang esmeralda ay binubuo ng aluminyo at berylli- 


ESPELTA 


um silicate at kaunting kromyum na dahilan ng 
berdeng kulay ng batong ito. Mas matigas ito nang 
kaunti kaysa sa kwarts at kadalasang matatagpuan 
sa anyong buko o bilang hiwa-hiwalay na mga kris- 
tal na anim ang gilid. 

Ang esmeralda ay kilala ng sinaunang mga Ehip- 
siyo, kinukuha nila ang mga ito mula sa Mataas na 
Ehipto. Malamang na kabilang ang mga ito sa ma- 
hahalagang bagay na tinanggap mula sa mga Ehip- 
siyo bago umalis sa Ehipto ang Israel. (Exo 12:35, 
36) Nang maglaon, isang esmeralda (sa Heb., ba- 
re'geth) ang inilagay bilang ikatlong bato sa unang 
hanay ng mga bato sa “pektoral ng paghatol” ng 
mataas na saserdote. (Exo 28:2, 15, 17, 21; 39:10) 
Ang hari ng Tiro ay inilalarawang may suot na 
isang pananamit na may “bawat mahalagang bato,” 
kabilang ang esmeralda, sa makahulang panambi- 
tan na ipinahayag ni Ezekiel.--Eze 28:12, 13. 

Sa kaniyang pangitain ng makalangit na trono ni 
Jehova, ginamit ng apostol na si Juan ang esmeral- 
da upang ilarawan ang bahagharing nasa “palibot 
ng trono.” (Apo 4:1-3) Nang makita ni Juan ang “ba- 
nal na lunsod, ang Bagong Jerusalem,” napansin 
niya na “ang mga pundasyon ng pader ng lunsod 
ay nagagayakan ng bawat uri ng mahalagang bato,” 
anupat ang ikaapat ay esmeralda (sa Gr., sma'ra- 
gdos).--Apo 21:2, 10, 19. 


ESPANYA. Isang bansa na nasa Iberian Penin- 
sula sa TK Europa. Pagkadalaw niya sa mga Kristi- 
yanong taga-Roma, umasa ang apostol na si Pablo 
na bahagya siyang maihahatid doon ng kaniyang 
mga kapananampalataya sa Roma. (Ro 15:23, 24, 
28) Hindi tiyak kung talagang nakarating sa Espan- 
ya ang apostol. Gayunman, sinabi ni Clemente ng 
Roma (mga 95 C.E.) na si Pablo ay dumating “hang- 
gang sa pinakadulo ng kanluran,” anupat maaaring 
kasama roon ang Espanya. (The Ante-Nicene Fa- 
thers, Tomo I, p. 6, “The First Epistle of Clement to 
the Corinthians,” kab. V) Kung nakarating siya sa 
lupaing iyon, malamang na ang pagdalaw ni Pablo 
ay naganap sa pagitan ng pagpapalaya sa kani- 
ya mula sa unang pagkabilanggo niya sa Roma 
(mga 61 C.E.) at ng muling pagkabilanggo niya roon 
noong mga 65 C.E. Noong panahong iyon, ang Es- 
panya ay nasa ilalim ng pamamahala ng Roma. Ini- 
uugnay ng ilan ang Tarsis sa timugang bahagi ng 
Espanya.--- Tingnan ang TARsIs Blg. 4. 


ESPELTA [sa Heb., kusse meth, sa Ingles, spelt]. 
Isang nakabababang uri ng trigo na ang mga butil 
ay hindi madaling humiwalay mula sa ipa. Noong si- 
nauna, ang espelta (Triticum spelta) ay itinatanim 
sa Ehipto (Exo 9:32), kung saan, ayon sa Grie- 
gong istoryador na si Herodotus (Il, 36, 77), ginaga- 
wa itong tinapay. (Tingnan ang Eze 4:9.) Waring 


ESPESYA 


itinatanim ito noon ng mga Israelita bilang hangga- 
han sa palibot ng kanilang mga bukid upang mag- 
silbing isang uri ng bakod.---Isa 28:25. 


ESPESYA [sa Ingles, spice]. Alinman sa sari- 
saring produkto ng mabangong halaman, kabilang 
na ang aloe, balsamo, estacte, galbano, kalamo, ka- 
nela, kasia, ladano, mira, at olibano. Bagaman bi- 
nanggit sa Bibliya ang mga pampalasang gaya ng 
komino, yerbabuena, eneldo, at asin, ang mga sali- 
ta sa orihinal na wika na isinaling “espesya” at “mga 
espesya” ay hindi ikinakapit sa mga panimpla sa 
pagkain. 

Ang mga espesya ay ginamit sa paggawa ng ba- 
nal na langis na pamahid at ng insenso na panta- 
nging itinalaga para gamitin sa santuwaryo. (Exo 
30:23-25, 34-37) Ginamit din ang mga ito sa pagha- 
handa ng patay para sa paglilibing, anupat ang mira 
at mga aloe ay espesipikong binanggit sa kaso ni Je- 
sus. (Ju 19:39, 40, tingnan din ang Mar 16:1: Luc 
23:56, 24:1.) May kaugnayan sa libing ni Haring Asa 
ng Juda, nagkaroon ng pagkalaki-laking panlibing 
na pagsunog---hindi pagsusunog ng bangkay, kun- 
di pagsusunog ng mga espesya. (2Cr 16:14) Noong 
sinauna, nilalagyan ng mga espesya ang mga alak 
upang madagdagan ang “tapang” ng mga ito.---Sol 
8:2. 

Maaaring ang espesya sa hardin na binanggit sa 
Awit ni Solomon (5:1, 13: 6:2) ay tumutukoy sa ma- 
babangong yerba sa pangkalahatan o sa balsamo 
(Commiphora opobalsamum), gaya ng iminumung- 
kahi ng ilang iskolar. Ang “espesya mula sa India” 
ng Apocalipsis 18:13 ay literal na “@momum, ” isang 
aromatikong palumpong na mula sa pamilya ng 
mga luya. 


ESPIRITISMO. Ang paniniwala o doktrina na 
ang mga espiritu ng mga taong patay, na diuma- 
no'y nananatiling buhay pagkamatay ng pisikal na 
katawan, ay nakikipagtalastasan sa mga buhay, lalo 
na sa pamamagitan ng isang tao (isang espiritista) 
na madali nilang maimpluwensiyahan. Isinisiwalat 
kapuwa ng Bibliya at ng sekular na kasaysayan na 
mayroon nang espiritismo noon pa mang sinau- 
nang panahon. Palasak ito sa relihiyon ng Ehipto. 
(Isa 19:3) May kasama ring espiritismo ang relihi- 
yon ng Babilonya (ang lunsod na siya ring pangu- 
nahing sentro ng relihiyon para sa Asirya).---Isa 47: 
12, 13. 

Ang salitang Griego para sa “espiritismo” ay 
pharmaki'a. Ang Vine's Expository Dictionary of 
Old and New Testament Words (1981, Tomo 4, p. 51, 
52) ay nagsabi hinggil sa salitang ito: “(Sa Ing- 
les, pharmacy atbp.) ay pangunahing tumutukoy sa 
paggamit ng gamot, droga, orasyon, at saka panla- 
lason: at saka panggagaway, Gal. 5:20, R.V., “pang- 


710 


gagaway' (A.V., 'pangkukulam'), binabanggit bilang 
isa sa “mga gawa ng laman.” Tingnan din ang Apo. 
9:21, 18:23. Sa Sept[uagint], Exo. 7:11, 22, 8:7, 18, 
Isa. 47:9, 12. Sa panggagaway, ang paggamit ng 
mga droga, simple man o matapang, ay karaniwan 
nang nilalakipan ng mga bulong at pagdulog sa 
mga okultong kapangyarihan, pati ng sari-saring 
anting-anting, agimat, atbp., diumano'y upang ila- 
yo ang gumagamit o pasyente mula sa pansin at ka- 
pangyarihan ng mga demonyo, subalit sa totoo ay 
upang pahangain siya sa mahiwagang kakayahan at 
kapangyarihan ng manggagaway.” 

Ang Pinagmulan Nito. Isang pangunahing ba- 
hagi ng espiritismo ang diumano'y pakikipag-usap 
sa mga patay. Yamang ang mga patay “ay walang 
anumang kabatiran,” imposibleng makipagtalasta- 
san sa kanila. (Ec 9:5) Ipinagbawal ng kautusan ng 
Diyos sa Israel ang pagsangguni sa patay at ang 
pagsasagawa ng espiritismo ay tinakdaan nito ng 
parusang kamatayan. (Lev 19:31, 20:6, 27; Deu 18:9- 
12, ihambing ang Isa 8:19.) At sinasabi sa Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan na yaong mga nagsa- 
sagawa ng espiritismo “ay hindi magmamana ng 
kaharian ng Diyos.” (Gal 5:20, 21: Apo 21:8) Sama- 
katuwid, makatuwirang sabihin na ang anumang 
diumano'y pakikipagtalastasan sa mga patay, kung 
hindi man tahasang pagsisinungaling niyaong nag- 
aangking nakipagtalastasan sa mga patay, ay tiyak 
na nanggaling sa isang masamang pinagmulan, 
isang pinagmulan na salansang sa Diyos na Jehova. 

Malinaw na ipinakikita ng Bibliya na ang masa- 
mang pinagmulang ito ay ang mga balakyot na es- 
piritu, o mga demonyo. (Tingnan ang DEMONYO; PAG- 
ALI NG DEMONYO.) Isang halimbawa nito ang kaso ng 
“alilang babae” sa lunsod ng Filipos. Dati siyang na- 
kapaglalaan sa kaniyang mga panginoon ng mara- 
ming pakinabang dahil sa pagsasagawa ng “sining 
ng panghuhula,” isa sa mga bagay na may kaugna- 
yan sa espiritismo. (Deu 18:11) Malinaw na sinasabi 
ng ulat na ang pinagmulan ng kaniyang mga pre- 
diksiyon ay hindi ang Diyos kundi “isang demonyo 
ng panghuhula,” isang balakyot na espiritu. Kaya 
nang palayasin ng apostol na si Pablo ang balak- 
yot na espiritung iyon, naiwala ng batang baba- 
ing ito ang kaniyang kapangyarihang manghula. 
(Gaw 16:16-19) May kinalaman sa salitang Griego 
na py'thona, na isinalin dito bilang “isang demonyo 
ng panghuhula,” ang Vine's Expository Dictionary 
of Old and New Testament Words (Tomo 1, p. 328) 
ay nagsabi: “Ang Python, sa mitolohiyang Griego, 
ay pangalan ng serpiyente o dragon ng Pytho, nani- 
nirahan sa Pytho, sa paanan ng bundok Parnassus, 
nagbabantay sa orakulo ng Delphi, at pinatay ni 
Apolo. Dahil dito, ang pangalang ito ay ginamit para 
kay Apolo mismo. Nang maglaon, ang salitang ito 
ay ikinapit sa mga manghuhula, na itinuturing na 


711 


kinasihan ni Apolo. Yamang ang mga demonyo ang 
mga ahente ng idolatriya, 1 Cor. 10:20, ang kabataang 
babae sa Gawa 16:16 ay inalihan ng isang demonyo 
na promotor ng kulto ni Apolo, at sa gayo'y sinani- 
ban siya ng isang espiritu ng panghuhula.’ ” 

Sa Israel. Bagaman nagbigay ang Diyos ng 
mahihigpit na batas na nagbabawal sa espiritismo, 
sa pana-panahon ay may sumusulpot na mga espi- 
ritista sa lupain ng Israel. Malamang na ang mga ito 
ay mga banyagang pumasok sa lupain o ilan sa mga 
hindi nilipol ng mga Israelita. Inalis sila ni Ha- 
ring Saul mula sa lupain noong siya'y naghahari su- 
balit maliwanag na may ilang espiritista na muling 
naging aktibo sa kanilang gawain noong papatapos 
na ang kaniyang pamamahala. Ipinakita ni Saul na 
lubusan na siyang lumayo sa Diyos nang sumang- 
guni siya sa “dalubhasang espiritista sa En-dor.” 
--1Sa 28:3, 7-10. 

Dumalaw si Haring Saul sa espiritista. No- 
ong pumaroon si Saul sa isang espiritista, matagal- 
tagal na ring inalis sa kaniya ang espiritu ni Jehova, 
at sa katunayan, ayaw nang sagutin ng Diyos ang 
kaniyang mga tanong sa pamamagitan ng mga pa- 
naginip o ng Urim (na ginagamit ng mataas na sa- 
serdote) o sa pamamagitan ng mga propeta. (1Sa 
28:6) Ayaw na ng Diyos na magkaroon ng anumang 
kinalaman sa kaniya; at matagal na panahon nang 
hindi nakikipagkita kay Saul ang propeta ng Diyos 
na si Samuel, bago pa man pahiran si David bilang 
hari. Kaya hindi makatuwirang isipin na si Samuel, 
kahit buhay pa ito, ay paroroon upang magpayo kay 
Saul. At tiyak na hindi pangyayarihin ng Diyos na 
bumalik si Samuel mula sa mga patay upang maki- 
pag-usap kay Saul dahil bago pa man ito mamatay, 
hindi na Niya ito isinusugo kay Saul.-- 1Sa 15:35. 

Hinding-hindi sasang-ayunan ni Jehova ang gi- 
nawa ni Saul, ni makikipagtulungan man siya rito; 
ipinakikita ito ng sinabi niya nang maglaon sa pa- 
mamagitan ni Isaias: “At kung sasabihin nila sa 
inyo: “Sumangguni kayo sa mga espiritista o sa mga 
may espiritu ng panghuhula na humuhuni at nag- 
sasalita nang pabulong,' hindi ba sa Diyos nito dapat 
sumangguni ang alinmang bayan? Dapat bang su- 
mangguni sa mga patay para sa mga buhay? Sa ka- 
utusan at sa katibayan!”---Isa 8:19, 20. 

Samakatuwid, nang ang ulat ay magsabi: “Nang 
makita ng babae si ‘Samuel’ ay nagsimula itong su- 
migaw sa sukdulan ng kaniyang tinig,” maliwanag 
na isinasalaysay ang pangyayari ayon sa pangma- 
las ng espiritista, na nadaya ng espiritung nagpa- 
panggap na si Samuel. (1Sa 28:12) Tungkol naman 
kay Saul, kumakapit sa kaniya ang simulaing binig- 
kas ng apostol na si Pablo: “Kung paanong hindi nila 
sinang-ayunang kilalanin ang Diyos ayon sa tum- 
pak na kaalaman, ibinigay sila ng Diyos sa isang di- 


ESPIRITISMO 


sinang-ayunang kalagayan ng isip, upang gawin 
ang mga bagay na hindi nararapat . . . Bagaman lu- 
bus-lubusang alam ng mga ito ang matuwid na ba- 
tas ng Diyos, na ang mga nagsasagawa ng gayong 
mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan, hindi 
lamang nila patuloy na ginagawa ang mga iyon 
kundi sinasang-ayunan din yaong mga nagsasaga- 
wa ng mga iyon.”---Ro 1:28-32. 

Binabanggit ng Commentary on the Old Testa- 
ment, nina C. F. Keil at F. Delitzsch (1973, Tomo II, 
First Samuel, p. 265), na ang Griegong Septuagint, 
sa 1 Cronica 10:13, ay nagdagdag ng mga salitang 
“at sinagot siya ni Samuel na propeta.” (Bagster) Si- 
nusuportahan ng Commentary ang pangmalas na 
ipinahihiwatig ng di-kinasihang mga salitang ito 
sa Septuagint, ngunit idinagdag nito: “Gayunpa- 
man, ipinapalagay ng mga ama, mga repormador, 
at mas naunang mga teologong Kristiyano, maliban 
sa iilan, na hindi naman talaga lumitaw si Samuel, 
kundi likhang-isip lamang iyon. Ayon sa paliwanag 
ni Ephraem Syrus, waring isang larawan ni Samuel 
ang ipinakita kay Saul sa pamamagitan ng makade- 
monyong mga sining. Ganito rin ang naging pang- 
malas nina Luther at Calvin, at tinularan sila ng mas 
naunang mga teologong Protestante sa pagtuturing 
sa aparisyon bilang isa lamang makadiyablong ma- 
likmata, isang pantasma, o makadiyablong malik- 
mata sa anyo ni Samuel, at sa pagtuturing sa pana- 
nalita ni Samuel bilang isa lamang makadiyablong 
pagsisiwalat na pinahintulutan ng Diyos, kung saan 
ang katotohanan ay hinaluan ng kabulaanan.” 

Sa isang talababa (First Samuel, p. 265, 266), ang 
Commentary ay nagsabi: “Sa gayo'y sinasabi ni Lu- 
ther... “Tiyak na ang pagpapabangon kay Samuel 
ng isang manghuhula o mangkukulam, sa 1 Sam. 
xxviii. 11, 12, ay isa lamang malikmatang nagmula 
sa diyablo, hindi lamang dahil sinasabi ng Kasula- 
tan na pinangyari ito ng isang babae na puno ng 
mga diyablo (sapagkat sino ang makapaniniwala na 
ang mga kaluluwa ng mga mananampalataya, na 
nasa kamay ng Diyos, ... ay nasa ilalim ng kapang- 
yarihan ng diyablo, at ng karaniwang mga tao?), 
kundi dahil maliwanag din na labag sa utos ng 
Diyos ang pagsangguni sa patay na ginawa ni Saul 
at ng babae. Walang magagawa laban dito ang Es- 
piritu Santo, ni matutulungan man Niya yaong mga 
sumasalansang dito.” Itinuturing din ni Calvin ang 
aparisyong ito bilang isa lamang malikmata ... : “Ti- 
yak, sabi niya, 'na hindi talaga si Samuel iyon, sa- 
pagkat kailanman ay hindi pahihintulutan ng Diyos 
na sumailalim sa gayong makadiyablong pagsasala- 
mangka ang Kaniyang mga propeta. Sapagkat naro- 
on ang isang babaing manggagaway na tumatawag 
ng patay mula sa libingan. Maguguniguni ba ng si- 
numan na nanaisin ng Diyos na malantad sa ga- 
yong kahihiyan ang Kaniyang propeta, na para bang 


ESPIRITISMO 


may kapangyarihan ang diyablo sa mga katawan at 
mga kaluluwa ng mga santo na nasa Kaniyang pag- 
iingat? Ang mga kaluluwa ng mga santo ay sinasa- 
bing namamahinga . . . sa Diyos, naghihintay ng 
kanilang maligayang pagkabuhay-muli. Isa pa, ma- 
niniwala ba tayo na dinala ni Samuel sa libingan 
ang kaniyang balabal? Dahil sa mga ito, maliwanag 
na ang aparisyon ay isa lamang malikmata, at na 
nalinlang nang husto ang mga sentido ng babae, 
anupat inakala niyang nakita niya si Samuel, baga- 
man hindi naman talaga siya iyon.” Tinutulan din 
ng mas naunang mga teologong ortodokso ang pa- 
giging totoo ng paglitaw ng yumaong si Samuel ba- 
tay sa mga kadahilanan ding ito.” 

Ang Kapangyarihan ni Jesus sa mga Demo- 
nyo. Noong naririto si Jesus sa lupa, pinatunayan 
niya na siya ang Mesiyas, ang Pinahiran ng Diyos, 
sa pamamagitan ng pagpapalayas ng mga demonyo 
mula sa mga taong inaalihan. Ginawa niya ito nang 
hindi gumagamit ng anumang espesyal na ritwal 
o pakikipag-ugnayan sa mga espiritu o anumang 
anyo ng mahika. Basta inutusan niyang lumabas 
ang mga demonyo at sumunod sila sa kaniyang ti- 
nig. Bagaman labag sa kanilang kalooban, napilitan 
ang mga demonyo na kilalanin ang kaniyang awto- 
ridad (Mat 8:29-34, Mar 5:7-13, Luc 8:28-33), kung 
paanong kinilala ni Satanas ang awtoridad ni Jeho- 
va nang pahintulutan siya ni Jehova na pighatiin si 
Job para sa isang pagsubok subalit sinabihan niya si 
Satanas na huwag patayin si Job. (Job 2:6, 7) Karag- 
dagan pa, isinagawa ni Jesus ang gawaing ito nang 
walang bayad.---Mat 8:16, 28-32, Mar 1:34: 3:11, 12, 
Luc 4:41. 

Pinasinungalingan ang bulaang paratang ng 
mga Pariseo. Pagkatapos ng isa sa gayong mga 
pagpapagaling ni Jesus, ang kaniyang mga kaaway, 
ang mga Pariseo, ay nagparatang: “Hindi pinalala- 
yas ng taong ito ang mga demonyo malibang sa pa- 
mamagitan ni Beelzebub, ang tagapamahala ng 
mga demonyo.” Ngunit ang sabi ng ulat: “Sa pagka- 
alam ng kanilang mga kaisipan, sinabi niya sa kani- 
la: “Bawat kaharian na nababahagi laban sa kani- 
yang sarili ay sumasapit sa pagkatiwangwang, at 
bawat lunsod o sambahayan na nababahagi laban 
sa kaniyang sarili ay hindi tatayo. Sa gayunding pa- 
raan, kung pinalalayas ni Satanas si Satanas, naba- 
bahagi siya laban sa kaniyang sarili: paano, kung 
gayon, tatayo ang kaniyang kaharian? Isa pa, kung 
pinalalayas ko ang mga demonyo sa pamamagitan 
ni Beelzebub, sa pamamagitan nino pinalalayas sila 
ng inyong mga anak? Ito ang dahilan kung ba- 
kit sila ang magiging mga hukom sa inyo. "--Mat 
12:22-27. 

Napilitan ang mga Pariseo na amining kailangan 
ang kapangyarihang nakahihigit sa tao upang mag- 


712 


palayas ng mga demonyo. Subalit nais nilang had- 
langan ang mga tao upang huwag maniwala kay 
Jesus. Kaya naman sinabi nilang nanggaling sa Di- 
yablo ang kaniyang kapangyarihan. Nang magkaga- 
yo'y binanggit ni Jesus ang depekto ng kanilang 
argumento at ipinakita sa kanila kung ano ang ma- 
katuwirang ipahihiwatig niyaon. Sumagot siya na 
kung isa siyang ahente ng Diyablo na nagpapawa- 
lang-saysay sa ginawa ni Satanas, kung gayo'y ki- 
nokontra ni Satanas ang kaniyang sarili (na hindi 
gagawin ng sinumang taong hari) at di-magtatagal 
ay babagsak ito. Karagdagan pa, itinawag-pansin 
niya ang kanilang “mga anak,” o mga alagad, na 
nag-aangkin ding nagpapalayas ng mga demonyo. 
Kung totoo ang argumento ng mga Pariseo, na ang 
nagpapalayas ng mga demonyo ay gumagawa niya- 
on sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas, 
kung gayon ang kanilang sariling mga alagad ay 
kumikilos sa ilalim ng kapangyarihang ito, isang ba- 
gay na tiyak na hindi aaminin ng mga Pariseo. Sina- 
bi ni Jesus na kung gayon, ang kanilang sariling 
“mga anak” ay mga hukom na humahatol sa kanila 
at sa kanilang argumento. Pagkatapos ay sinabi ni 
Jesus: “Ngunit kung sa pamamagitan ng espiritu ng 
Diyos ay pinalalayas ko ang mga demonyo, tunay 
ngang naabutan na kayo ng kaharian ng Diyos.” 
--Mat 12:28. 

Sinusugan pa ni Jesus ang kaniyang argumento 
sa pagsasabing walang sinumang makapapasok sa 
bahay ng isang malakas na tao (si Satanas) upang 
agawin ang mga pag-aari nito malibang may ka- 
pangyarihan siyang gapusin ito. Ang bulaang para- 
tang ng mga Pariseo ang dahilan kung bakit nag- 
babala si Jesus hinggil sa pagkakasala laban sa 
banal na espiritu, yamang nakapagpalayas si Jesus 
ng mga demonyo sa pamamagitan ng espiritu ng 
Diyos, at sa pagsasalita nila laban sa gawaing ito, 
hindi lamang nagpahayag ng pagkapoot kay Jesus 
ang mga Pariseo kundi nagsalita rin sila laban sa 
malinaw na pagkilos ng banal na espiritu ng Diyos. 
--Mat 12:29-32. 

Ang sinabi ni Jesu-Kristo tungkol sa pagpapalayas 
ng mga demonyo ay hindi dapat unawain na nanga- 
ngahulugang ang “mga anak” ng mga Pariseo at ang 
lahat ng iba pa na nag-aangking nakapagpapalayas 
ng mga demonyo ay talagang mga kasangkapan ng 
Diyos. Binanggit ni Jesus na may mga taong mag- 
tatanong: “Panginoon, Panginoon, hindi ba kami 
nanghula sa pangalan mo, at nagpalayas ng mga 
demonyo sa pangalan mo, at nagsagawa ng mara- 
ming makapangyarihang gawa sa pangalan mo?" 
Ngunit sasagutin niya sila: “Hindi ko kayo kailan- 
man nakilala! Lumayo kayo sa akin, kayong mga 
manggagawa ng katampalasanan.” (Mat 7:22, 23) 
Palibhasa'y hindi tunay na mga alagad ni Jesu- 
Kristo, ang mga manggagawang iyon ng katampa- 


713 


lasanan ay mga anak ng Diyablo. (Ihambing ang Ju 
8:44: 1Ju 3:10.) Kaya naman ang inaangkin nila na 
pagpapalayas ng mga demonyo ay ginagawa nila, 
hindi bilang mga kasangkapan ng Diyos, kundi bi- 
lang mga ahente ng Diyablo. Sa paggamit ng mga 
tao bilang mga exorcist, anupat ginagawa pa nga 
iyon sa pangalan ni Jesus (ihambing ang tinang- 
kang gawin ng pitong anak na lalaki ni Esceva sa 
Gaw 19:13-16), si Satanas ay hindi nababahagi la- 
ban sa kaniyang sarili. Sa halip, sa pamamagitan ng 
tila mabuting gawang ito na pagtataboy sa sumasa- 
nib na mga demonyo, si Satanas ay nag-aanyong 
“isang anghel ng liwanag,” sa gayo'y pinahihigpit 
ang kaniyang kapangyarihan at impluwensiya sa 
mga nalinlang.---2Co 11:14. 

“Siya na hindi laban sa atin ay panig sa 
atin.” Noong minsan, sinabi ng apostol na si Juan 
kay Jesus: “Guro, nakita namin ang isang tao na 
nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng 
paggamit ng iyong pangalan at sinikap naming pi- 
gilan siya, sapagkat hindi siya sumasama sa atin.” 
Lumilitaw na ang taong ito ay nakapagpalayas ng 
mga demonyo, sapagkat sinabi ni Jesus: “Walang si- 
numang gagawa ng makapangyarihang gawa salig 
sa aking pangalan ang madaling makapanlalait sa 
akin.” Dahil dito, iniutos ni Jesus na huwag nila 
itong pigilan, “sapagkat siya na hindi laban sa atin 
ay panig sa atin.” (Mar 9:38-40) Noon, hindi lahat 
ng nananampalataya kay Jesus ay personal na su- 
masama sa kaniya at sa kaniyang mga apostol sa 
kanilang ministeryo. Dahil sa kalooban ng Diyos, 
may bisa pa noon ang tipang Kautusan, at hindi pa 
pinasisinayaan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu- 
Kristo ang bagong tipan ni ang pagbuo ng Kristiya- 
nong kongregasyon ng mga tinawag. Gayunman, 
pasimula noong Pentecostes ng 33 C.E., matapos ali- 
sin ni Jesus ang Kautusan sa pamamagitan ng ka- 
niyang hain, naging kahilingan para sa sinumang 
naglilingkod sa pangalan ni Kristo na umugnay sa 
kongregasyong ito, na ang mga miyembro ay bina- 
bautismuhan kay Kristo. (Gaw 2:38-42, 47: Ro 6:3) 
Pagkatapos, sa halip na makitungo sa bansang Isra- 
el sa laman gaya ng ginagawa niya hanggang no- 
ong panahong iyon, kinilala ng Diyos ang kongrega- 
syong Kristiyano bilang kaniyang “banal na bansa.” 
--1Pe 2:9: 1Co 12:13. 

Isang Gawa ng Laman. Bagaman maaaring 
akalain ng mga nagsasagawa ng espiritismo na ito'y 
isang 'gawaing espirituwal, tinutukoy ito ng Sali- 
ta ng Diyos, hindi bilang isang gawa ng espiritu 
o bahagi ng mga bunga nito, kundi bilang isang 
gawa ng laman. Pansinin ang mga karima-rimarim 
na bagay na sinasabing kauri nito: “pakikiapid, ka- 
rumihan, mahalay na paggawi, idolatriya, pagsasa- 
gawa ng espiritismo [sa literal, pagdodroga], mga 


ESPIRITISMO 


alitan, hidwaan, paninibugho, mga silakbo ng galit, 
mga pagtatalo, mga pagkakabaha-bahagi, mga sek- 
ta, mga inggitan, mga paglalasingan, mga walang- 
taros na pagsasaya, at mga bagay na tulad ng mga 
ito.” Nakaaakit ito sa mga pagnanasa ng makasala- 
nang laman, hindi sa mga bagay ng espiritu, at nag- 
babala ang apostol na “yaong mga nagsasagawa ng 
gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaha- 
rian ng Diyos.”--Gal 5:19-21, Int. 

Walang-hanggang pagkapuksa niyaong mga 
nagsasagawa nito. Kung tungkol sa Babilo- 
nyang Dakila, na ihahagis sa dagat at hindi na ma- 
susumpungan pang muli, ang isa sa kaniyang mga 
kasalanan ay binanggit sa Apocalipsis: “Sa pama- 
magitan ng iyong mga espiritistikong gawain ay na- 
iligaw ang lahat ng mga bansa.” (Apo 18:23) May 
kinalaman sa walang-hanggang pagkapuksa niya- 
ong mga nagsasagawa ng espiritismo, sinasabi ng 
Apocalipsis: “Kung tungkol sa mga duwag at sa 
mga walang pananampalataya at sa mga kasuklam- 
suklam sa kanilang karumihan at sa mga mama- 
maslang at sa mga mapakiapid at sa mga nagsasa- 
gawa ng espiritismo [sa literal, mga nagdodroga] at 
sa mga mananamba sa idolo at sa lahat ng sinunga- 
ling, ang kanilang magiging bahagi ay sa lawa na 
nagniningas sa apoy at asupre. Ito ay nangangahu- 
lugan ng ikalawang kamatayan."--Apo 21:8, Int. 

Kaugnay ng Sining ng Mahika. Kaugnay ng 
espiritismo ang sining ng mahika. Sa Efeso, marami 
ang naniwala sa ipinangaral ni Pablo, anupat “tini- 
pon ng marami sa mga nagsasagawa ng sining ng 
mahika ang kanilang mga aklat at sinunog ang mga 
iyon sa harap ng lahat.” (Gaw 19:19) Ang salitang 
Griego para sa “mga sining ng mahika” ay perri'er- 
ga, “mga abubot,” sa literal, “mga bagay na nakapa- 
libot sa trabaho,” at sa gayo'y kalabisan, samakatu- 
wid nga, ang mga sining niyaong mga nag-uusisa 
sa mga bagay na ipinagbabawal, sa tulong ng ma- 
sasamang espiritu.--Int, Vine's Expository Dictio- 
nary of Old and New Testament Words, Tomo 1, 
p. 261. 

Hula Laban sa Jerusalem. Sa isang kapaha- 
yagan laban sa Jerusalem dahil sa kaniyang kawa- 
lang-katapatan, sinabi ni Jehova: “At ikaw ay maba- 
baba anupat magsasalita ka mula sa mismong lupa, 
at hihina ang iyong pananalita na waring mula sa 
alabok. At gaya ng espiritista ang iyong tinig ay 
manggagaling nga sa lupa, at mula sa alabok ay hu- 
huni ang iyong pananalita.” (Isa 29:4) Tumutukoy 
ito sa panahon kapag ang mga kaaway ay umahon 
laban sa Jerusalem at ibinaba siya sa isang napa- 
kahamak na kalagayan, anupat dinurog hanggang 
sa lupa, wika nga. Dahil dito, anumang pananali- 
tang bibigkasin ng mga tumatahan sa Jerusalem 
ay manggagaling sa napakababang dako, mula sa 


ESPIRITU 


kanilang napakaabang kalagayan. Magiging tulad 
sila ng espiritistang nagsasalita sa matamlay at 
mahinang tinig na parang nanggagaling sa alabok 
ng lupa. Gayunman, gaya ng ipinakikita ng Isaias 
29:5-8, ang Jerusalem ay ililigtas. 


ESPIRITU. Ang Griegong pneu'ma (espiritu) 
ay nagmula sa pne’, na nangangahulugang “humi- 
nga o humihip,” at ipinapalagay na ang Hebreong 
ru'ach (espiritu) ay nagmula sa salitang-ugat na 
may gayunding kahulugan. Sa gayon, ang ru'ach at 
pneu'ma ay may pangunahing kahulugan na “hi- 
ninga,” ngunit mayroon pa itong mas malawak 
na mga kahulugan. (Ihambing ang Hab 2:19; Apo 
13:15.) Ang mga ito ay maaari ring mangahulugang 
hangin, puwersa ng buhay na nasa mga nilalang na 
buhay, espiritu ng isa, mga espiritung persona, ka- 
bilang na rito ang Diyos at ang kaniyang mga ang- 
helikong nilalang: at aktibong puwersa ng Diyos, 
o banal na espiritu. (Ihambing ang Lexicon in Vete- 
ris Testamenti Libros nina Koehler at Baumgartner, 
Leiden, 1958, p. 877-879, Hebrew and English Lexi- 
con of the Old Testament nina Brown, Driver, at 
Briggs, 1980, p. 924-926: Theological Dictionary of 
the New Testament, inedit ni G. Friedrich, isinalin ni 
G. Bromiley, 1971, Tomo VI, p. 332-451.) May pag- 
kakatulad ang mga kahulugang ito: Ang mga ito'y 
pawang tumutukoy doon sa hindi nakikita ng mga 
tao at nagpapahiwatig ng isang kumikilos na puwer- 
sa. Ang gayong di-nakikitang puwersa ay may ka- 
kayahang lumikha ng nakikitang mga epekto. 

Mayroon pang isang salitang Hebreo, nesha:mah’ 
(Gen 2:7), na nangangahulugan ding “hininga,” 
ngunit mas limitado ang kahulugan nito kaysa sa 
ru'ach. Waring ang Griegong pno-e' ay may gayun- 
ding limitadong diwa (Gaw 17:25) at ginamit ito ng 
mga tagapagsalin ng Septuagint bilang salin ng 
nesha:mah'. 

Hangin. Isaalang-alang ang isang diwa na ma- 
rahil ay pinakamadaling intindihin. Sa maraming 
kaso, ipinakikita ng konteksto na ang ruʻach ay na- 
ngangahulugang “hangin,” gaya ng “hanging sila- 
ngan” (Exo 10:13) at “apat na hangin.” (Zac 2:6) 
Kadalasa'y maliwanag na ito ang tinutukoy dahil bi- 
nabanggit sa konteksto ang mga bagay na gaya ng 
ulap, bagyo, ang pagtangay sa ipa o sa katulad na 
mga bagay. (Bil 11:31, 1Ha 18:45, 19:11: Job 21:18) 
Yamang ang apat na hangin ay ginagamit upang 
tumukoy sa apat na direksiyon--silangan, kanlu- 
ran, hilaga, at timog--kung minsa'y maaaring isa- 
lin ang ruach bilang “direksiyon,” “tagiliran,” o “pa- 
nig.”--1Cr 9:24; Jer 49:36, 52:23, Eze 42:16-20. 

Hinggil sa masisinsing kaliskis ng Leviatan, sina- 
sabi ng Job 41:15, 16 na “maging hangin [weru'ach] 
ay hindi makapasok sa pagitan ng mga iyon.” Muli, 


714 


ang ru'ach dito ay kumakatawan sa hangin na gu- 
magalaw, hindi lamang basta hangin na nakapirme 
o hindi kumikilos. Sa gayo'y naroon ang diwa ng 
isang di-nakikitang puwersa, na siyang panguna- 
hing katangian ng Hebreong ru'ach. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, maliwanag 
na ang nag-iisang kaso na ginamit ang pneu'ma sa 
diwa ng “hangin” ay nasa Juan 3:8. 

Hindi kayang kontrolin ng tao ang hangin, hindi 
niya ito kayang patnubayan, utusan, pigilan, o ang- 
kinin. Dahil dito, ang “hangin [ru@ch]" ay kali- 
mitang kumakatawan sa anumang hindi kayang 
kontrolin o abutin ng tao--anupat mailap, pansa- 
mantala, walang kabuluhan, hindi tunay na kapaki- 
pakinabang. (Ihambing ang Job 6:26, 7:7: 8:2, 16:3; 
Kaw 11:29: 27:15, 16, 30:4: Ec 1:14, 17; 2:11, Isa 
26:18, 41:29.) Para sa higit pang pagtalakay sa as- 
pektong ito, tingnan ang HANGIN. 

Mga Espiritung Persona. Ang Diyos ay di- 
nakikita ng mga mata ng tao (Exo 33:20, Ju 1:18, 
1Ti 1:17), at siya'y buhay at gumagamit ng di- 
mahihigitang puwersa sa buong sansinukob. (2Co 
3:3, Isa 40:25-31) Sinabi ni Kristo Jesus: “Ang Diyos 
ay Espiritu [Pneu'ma].” Sumulat ang apostol: “Nga- 
yon si Jehova ang Espiritu.” (Ju 4:24: 2Co 3:17, 18) 
Ang templong itinayo kay Kristo bilang punda- 
syong batong-panulok ay “isang dakong tatahanan 
ng Diyos sa espiritu.” -Efe 2:22. 

Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay isang 
puwersang walang personalidad at walang kata- 
wan tulad ng hangin. Malinaw na pinatototohanan 
ng Kasulatan na isa siyang persona, mayroon din 
siyang tiyak na kinaroroonan anupat masasabi ni 
Kristo na “paroroon siya sa Ama,” upang “humarap 
sa mismong persona ng Diyos [sa literal, “mukha ng 
Diyos"] para sa atin.”---Ju 16:28, Heb 9:24: ihambing 
ang 1Ha 8:43, Aw 11:4; 113:5, 6; tingnan ang JEHOVA 
(Ang Personang Ipinakikilala ng Pangalan). 

Ang pananalitang “aking espiritu” (ru-chi') na gi- 
namit ng Diyos sa Genesis 6:3 ay maaaring manga- 
hulugang “Ako na Espiritu,” kung paanong ang pag- 
gamit niya ng “aking kaluluwa” (naph-shi') ay may 
diwang “Ako na persona,” o “aking persona.” (Isa 
1:14; tingnan ang KALULUWA [Ang Diyos Bilang May 
Kaluluwa].) Sa gayo'y ipinakikita niya ang pagkaka- 
iba ng kaniyang makalangit at espirituwal na posi- 
syon kung ihahambing sa posisyon ng taong maka- 
lupa at makalaman. 

Ang Anak ng Diyos. Ang “bugtong na anak" 
ng Diyos, ang Salita, ay isang espiritung persona tu- 
lad ng kaniyang Ama, at sa gayo'y “umiiral sa 
anyong Diyos” (Fil 2:5-8), ngunit nang maglao'y 
“naging laman,” anupat tumahan sa gitna ng sang- 
katauhan bilang ang taong si Jesus. (Ju 1:1, 14) 
Upang malubos ang kaniyang makalupang landa- 


715 


sin, siya'y “pinatay sa laman, ngunit binuhay sa es- 
piritu.” (1Pe 3:18) Siya'y binuhay-muli ng kaniyang 
Ama, anupat ipinagkaloob ng Ama ang kahilingan 
ng kaniyang Anak na siya'y luwalhatiin sa piling ng 
Ama ng kaluwalhatiang tinaglay niya bago siya na- 
ging tao (Ju 17:4, 5), at pinangyari ng Diyos na 
siya'y maging “espiritung nagbibigay-buhay.” (1Co 
15:45) Sa gayo'y muli siyang nakubli sa paningin ng 
tao, na tumatahan “sa di-malapitang liwanag, na 
walang isa man sa mga tao ang nakakita o makaka- 
kita.”--ITi 6:14-16. 

Iba pang mga espiritung nilalang. Sa ma- 
raming teksto, ang mga anghel ay tinutukoy sa pa- 
mamagitan ng mga terminong ru'ach at pneu'ma. 
(1Ha 22:21, 22; Eze 3:12, 14: 8:3: 11:1, 24: 43:5; Gaw 
23:8, 9; 1Pe 3:19, 20) Sa Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan, ang karamihan sa mga pagtukoy na iyon ay 
patungkol sa mga balakyot na espiritung nilalang, 
o mga demonyo.--Mat 8:16: 10:1; 12:43-45, Mar 
1:23-27: 3:11, 12, 30. 

Sinasabi ng Awit 104:4 na ginagawa ng Diyos na 
"mga espiritu ang kaniyang mga anghel, lumala- 
mong apoy naman ang kaniyang mga lingkod.” 
Ganito ang pagkakasalin dito ng ilang bersiyon: “Na 
ginagawa ang mga hangin bilang iyong mga men- 
sahero, apoy at liyab naman bilang iyong mga ling- 
kod,” o katulad nito. (RS, JP, AT, JB) Hindi naman 
mali ang ganitong pagkakasalin sa tekstong Hebreo 
(ihambing ang Aw 148:8); gayunman, ang pagsipi 
ng apostol na si Pablo sa tekstong iyon (sa Heb 1:7) 
ay kapareho niyaong sa Griegong Septuagint at ka- 
ayon ng salin na unang binanggit. (Sa tekstong 
Griego ng Hebreo 1:7, ang pamanggit na pantu- 
koy o definite article [tous] ay nasa unahan ng 
“mga anghel,” at wala sa unahan ng “mga espiritu 
[pneu'ma'ta],” kung kaya ang mga anghel ang pak- 
sang tinatalakay.) Ang Barnes” Notes on the New 
Testament (1974) ay nagsabi: “Maipapalagay natin 
na [si Pablo], na naturuan tungkol sa wikang He- 
breo, ang mas nakaaalam sa magandang kayarian 
nito [ng Awit 104:4] kaysa sa atin, at malamang na 
gagamitin niya ang talatang ito sa isang argumento 
ayon sa pagkaunawa ng karamihan sa mga sinula- 
tan niya---samakatuwid nga, niyaong mga pamilyar 
sa wika at panitikang Hebreo. ”--Ihambing ang Heb 
1:14. 

Bagaman ang mga anghel ng Diyos ay maaaring 
magkatawang-tao at magpakita sa mga tao, ang ka- 
likasan nila ay hindi materyal o pisikal, kung kaya 
hindi sila nakikita. Sila'y buhay, aktibo, at may 
kakayahang gumamit ng malakas na puwersa, kaya 
naman angkop silang ilarawan ng mga terminong 
ru'ach at pneu'ma. 

Sa Efeso 6:12, sinasabi na ang mga Kristiyano ay 
may pakikipagbuno, “hindi laban sa dugo at laman, 


ESPIRITU 


kundi laban sa mga pamahalaan, laban sa mga aw- 
toridad, laban sa mga tagapamahala ng sanlibutan 
ng kadilimang ito, laban sa balakyot na mga puwer- 
sang espiritu sa makalangit na mga dako." Sa Grie- 
go, ang huling bahagi ng teksto ay literal na nagsa- 
sabi: “Tungo sa espirituwal (na mga bagay) [sa Gr., 
pneumatika'] ng kabalakyutan sa makalangit [na 
mga dako].” Kinikilala ng karamihan sa makaba- 
gong mga salin na ang tinutukoy rito ay hindi la- 
mang isang bagay na abstrakto, ang “espirituwal 
na kabalakyutan” (KJ), kundi ang kabalakyutang 
isinasagawa ng mga espiritung persona. Kaya na- 
man may mga saling gaya ng: “ang mga espi- 
ritung-puwersa ng kasamaan sa kaitaasan” (AT), 
“ang espirituwal na mga hukbo ng kabalakyutan sa 
makalangit na mga dako” (RS), “ang espirituwal na 
hukbo ng kasamaan sa langit” (JB), “ang nakahi- 
higit-sa-taong mga puwersa ng kasamaan sa la- 
ngit” (NE). 

Aktibong Puwersa ng Diyos; Banal na Espi- 
ritu. Ang karamihan sa mga paglitaw ng ru@ch 
at pneu'ma ay nauugnay sa espiritu ng Diyos, ang 
kaniyang aktibong puwersa o banal na espiritu. 

Hindi persona. Ang turo na ang banal na es- 
piritu ay isang persona at bahagi ng “tatluhang 
Diyos" ay naging opisyal na doktrina ng simbahan 
noon lamang ikaapat na siglo C.E. Hindi nagturo ng 
ganiyan ang “mga ama” ng sinaunang simbahan, si 
Justin Martyr, noong ikalawang siglo C.E., ay nag- 
turo na ang banal na espiritu ay isang impluwensi- 
ya o paraan ng pagkilos ng Diyos’; hindi rin kinilala 
ni Hippolytus na may personalidad ang banal na es- 
piritu. Ipinakikita sa buong Kasulatan na ang banal 
na espiritu ng Diyos ay hindi isang persona kundi 
ang aktibong puwersa ng Diyos na ginagamit niya 
upang isagawa ang kaniyang layunin at ipatupad 
ang kaniyang kalooban. 

Una, dapat pansinin na ang mga salitang “sa la- 
ngit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo: at 
ang tatlong ito ay iisa” (KJ) na masusumpungan sa 
1 Juan 5:7 sa mas matatandang salin ay huwad na 
mga dagdag lamang sa orihinal na teksto. Sa isang 
talababa ng The Jerusalem Bible, na isang saling 
Katoliko, sinasabi na ang mga salitang ito ay “wala 
sa alinman sa sinaunang Griegong MSS [mga ma- 
nuskrito], o alinman sa maagang mga salin, o sa pi- 
nakamahuhusay na MSS ng mismong Vulg[ate].” 
Detalyadong tinalunton ng A Textual Commentary 
on the Greek New Testament, ni Bruce Metzger 
(1975, p. 716-718), ang kasaysayan ng huwad na ta- 
latang ito. Sinasabi niyaon na ang talatang ito ay 
unang nasumpungan sa akdang pinamagatang Li- 
ber Apologeticus, ng ikaapat na siglo, at na lumi- 
taw ito sa mga manuskritong Matandang Latin at 
Vulgate ng Kasulatan, pasimula noong ikaanim na 


ESPIRITU 


siglo. Hindi ito inilalakip ng karamihan sa makaba- 
gong mga salin, kapuwa Katoliko at Protestante, sa 
mismong teksto, dahil itinuturing nilang ito'y hu- 
wad.--RS, NE, NAB. 

Ang personipikasyon ay hindi nagpapatu- 
nay na ito'y persona. Totoo na tinukoy ni Jesus 
ang banal na espiritu bilang isang “katulong” at si- 
nabi niya na ang katulong na iyon ay ‘nagtuturo,’ 
"nagpapatotoo, “nagbibigay ng katibayan, 'umaa- 
kay, "nagsasalita, “nakaririnig, at tumatanggap." 
Kapag ginagawa niya nito, ipinakikita ng orihinal 
na Griego na kung minsan ay ikinakapit ni Jesus 
sa “katulong” (paraclete) na iyon ang panlalaking 
panghalip panao. (Ihambing ang Ju 14:16, 17, 26; 
15:26: 16:7-15.) Subalit sa Kasulatan, hindi kataka- 
takang bigyang-katauhan o gamitan ng personipi- 
kasyon ang isang bagay na hindi naman talaga per- 
sona. Ang karunungan ay binigyang-katauhan sa 
aklat ng Mga Kawikaan (1:20-33, 8:1-36), at sa ori- 
hinal na Hebreo, gayundin sa maraming saling Ing- 
les, ginagamitan ito ng mga pambabaing panghalip. 
(KJ, RS, JP, AT) Binigyang-katauhan din ang karu- 
nungan sa Mateo 11:19 at Lucas 7:35, kung saan 
inilalarawan ito bilang may “mga gawa” at “mga 
anak.” Binigyang-katauhan ng apostol na si Pa- 
blo ang kasalanan at kamatayan at gayundin ang 
di-sana-nararapat na kabaitan anupat tinukoy ang 
mga ito bilang “mga hari.” (Ro 5:14, 17, 21; 6:12) Si- 
nabi niya na ang kasalanan ay “tumatanggap ng 
pangganyak,” nagdudulot ng kaimbutan,” nandara- 
ya, at “pumapatay.” (Ro 7:8-11) Subalit maliwanag 
na hindi ibig sabihin ni Pablo na ang kasalanan ay 
isang aktuwal na persona. 

Sa gayunding paraan, ang iniulat ni Juan na mga 
salita ni Jesus tungkol sa banal na espiritu ay dapat 
unawain ayon sa konteksto. Binigyang-katauhan ni 
Jesus ang banal na espiritu nang tukuyin niya ang 
espiritung iyon bilang isang “katulong” (na sa Grie- 
go ay ang panlalaking substantive na parra'kle-tos). 
Kung gayon, wasto lamang na gamitan ni Juan ng 
mga panlalaking panghalip panao ang mga salita ni 
Jesus na tumutukoy sa pagiging “katulong” ng espi- 
ritung iyon. Sa kabilang dako, sa konteksto ring 
iyon, kapag lumilitaw ang Griegong pneu'ma, gu- 
magamit si Juan ng isang walang-kasariang pang- 
halip upang tumukoy sa banal na espiritu yamang 
ang pneu'ma mismo ay walang kasarian. Samaka- 
tuwid, ang paggamit ni Juan ng panlalaking pang- 
halip panao may kaugnayan sa parra'kle-tos ay isang 
halimbawa ng pagsunod sa mga alituntunin ng ba- 
larila at hindi isang kapahayagan ng doktrina.--Ju 
14:16, 17: 16:7, 8. 

Hindi ipinakikilala bilang persona. Yamang 
ang Diyos mismo ay Espiritu at banal, at yamang 
ang lahat ng kaniyang tapat na anghelikong anak ay 


716 


mga espiritu at mga banal din, maliwanag na kung 
persona ang “banal na espiritu,” makatuwiran la- 
mang na ipakikita sa Kasulatan sa ilang paraan ang 
kaibahan ng gayong espiritung persona sa lahat ng 
iba pang “mga banal na espiritung’ iyon. Kahit papa- 
ano, sa lahat ng kaso na hindi ito tinatawag na “ba- 
nal na espiritu ng Diyos” o hindi ito ginagamitan ng 
katulad na pananalitang naglalarawan dito, maaa- 
sahan na gagamitan ito ng pamanggit na pantukoy. 
Sa gayon ay maipakikita ang kaibahan nito bilang 
ANG Banal na Espiritu. Ngunit sa kabaligtaran, sa 
maraming kaso, ang pananalitang “banal na espiri- 
tu” ay lumilitaw sa orihinal na Griego nang walang 
pantukoy, sa gayo'y nagpapahiwatig na hindi ito 
persona.---Ihambing ang Gaw 6:3, 5; 7:55: 8:15, 17, 
19: 9:17: 11:24: 13:9, 52; 19:2; Ro 9:1, 14:17; 15:13, 
16, 19: 1Co 12:3, Heb 2:4: 6:4, 2Pe 1:21: Jud 20, Int 
at iba pang mga saling interlinear. 

Kung paano binabautismuhan sa “pangalan” 
nito. Sa Mateo 28:19, binabanggit ang “pangalan 
ng Ama at ng Anak at ng banal na espiritu.” Ang 
salitang “pangalan” ay hindi lamang tumutukoy sa 
personal na pangalan. Halimbawa, sa Tagalog, ka- 
pag sinabi nating “sa ngalan ng batas,” o “sa ngalan 
ng katotohanan,” hindi persona ang tinutukoy natin. 
Sa mga pananalitang ito, ang ibig sabihin ng “nga- 
lan” o “pangalan” ay 'kung ano ang kinakatawanan 
ng batas o ang awtoridad nito’ at 'kung ano ang ki- 
nakatawanan ng katotohanan o ang hinihiling nito.’ 
Ang terminong Griego para sa “pangalan” (o'no:ma) 
ay maaari ring magkaroon ng ganitong diwa. Kaya 
bagaman may ilang salin (KJ, AS) na literal na su- 
musunod sa tekstong Griego sa Mateo 10:41 at nag- 
sasabi na ang isang “tumatanggap sa isang propeta 
sa ngalan ng isang propeta, ay tatanggap ng gan- 
timpala ng propeta, at siya na tumatanggap sa 
isang taong matuwid sa ngalan ng isang taong ma- 
tuwid, ay tatanggap ng gantimpala ng taong matu- 
wid,” ang mas makabagong mga salin ay nagsasa- 
bing, “tumatanggap sa isang propeta sapagkat siya 
ay propeta” at “tumatanggap sa isang taong matu- 
wid sapagkat siya ay taong matuwid,” o katulad 
nito. (RS, AT, JB, NW) Dahil dito, ang Word Pictures 
in the New Testament ni Robertson (1930, Tomo I, 
p. 245) ay nagsabi hinggil sa Mateo 28:19: “Ang 
paggamit dito ng pangalan (onoma) ay pangkarani- 
wan sa Septuagint at sa mga papiro upang tumukoy 
sa kapangyarihan o awtoridad.” Samakatuwid, ang 
bautismo ‘sa pangalan ng banal na espiritu' ay nag- 
papahiwatig ng pagkilala na ang espiritung iyon ay 
nagmula sa Diyos at na kumikilos iyon kaayon ng 
kaniyang kalooban. 

Iba pang katibayan na hindi ito persona. 
Ang karagdagang katibayan na hindi persona ang 


717 


banal na espiritu ay ang pagkakagamit dito kaug- 
nay ng iba pang mga bagay na hindi persona, gaya 
ng tubig at apoy (Mat 3:11, Mar 1:8): at ang mga 
Kristiyano ay sinasabing binabautismuhan “sa ba- 
nal na espiritu.” (Gaw 1:5: 11:16) Ang mga tao ay 
hinihimok na “mapuspos ng espiritu” at hindi ng 
alak. (Efe 5:18) Ang mga tao ay sinasabi ring 'na- 
pupuspos' nito kasama ng mga katangiang gaya 
ng karunungan at pananampalataya (Gaw 6:3, 5; 
11:24) o kagalakan (Gaw 13:52): at ang banal na es- 
piritu ay binanggit kasama ng maraming katulad 
na mga katangian sa 2 Corinto 6:6. Napakalayong 
mangyari na babanggitin ang gayong mga panana- 
lita kung ang banal na espiritu ay isang personang 
tulad ng Diyos. Hinggil sa ‘pagpapatotoo’ ng espiri- 
tu (Gaw 5:32, 20:23), mapapansin na ganito rin ang 
sinasabi tungkol sa tubig at sa dugo sa 1 Juan 5:6-8. 
Bagaman may mga tekstong nagsasabi na ang es- 
piritu ay “nagpapatotoo, “nagsasalita, o ‘nagsasabi’ 
ng mga bagay-bagay, nililinaw ng ibang mga teks- 
to na nagsalita ito sa pamamagitan ng mga tao, ya- 
mang wala itong tinig sa ganang sarili. (Ihambing 
ang Heb 3:7: 10:15-17, Aw 95:7: Jer 31:33, 34, Gaw 
19:2-6: 21:4: 28:25.) Sa gayo'y maihahambing ito sa 
mga radio wave na nakapaghahatid ng mensa- 
he mula sa isang taong nagsasalita sa mikropono 
upang marinig ng mga taong nasa malayo ang ka- 
niyang tinig, anupat sa diwa ay ‘nagsasalita’ siya ng 
mensahe sa pamamagitan ng radio loudspeaker. 
Ang Diyos, sa pamamagitan ng kaniyang espiritu, 
ay naghahatid ng kaniyang mga mensahe at nag- 
papatalastas ng kaniyang kalooban sa isip at puso 
ng kaniyang mga lingkod dito sa lupa, na makapag- 
tatawid naman ng mensaheng iyon sa iba pa. 
Naiiba sa “kapangyarihan.” Samakatuwid, ang 
ru'ach at pneu'ma, kapag ginagamit may kaugnayan 
sa banal na espiritu ng Diyos, ay tumutukoy sa di- 
nakikitang aktibong puwersa ng Diyos na sa pama- 
magitan niyao'y isinasagawa niya ang kaniyang la- 
yunin at kalooban. Ito'y “banal” sapagkat nagmula 
ito sa Kaniya, hindi sa kaninuman sa lupa, at mala- 
ya ito sa lahat ng katiwalian bilang “espiritu ng ka- 
banalan.” (Ro 1:4) Hindi ito ang “kapangyarihan” ni 
Jehova, yamang ang salitang “kapangyarihan” ay 
mas wastong salin ng ibang mga termino sa orihinal 
na mga wika (sa Heb., ko ach, sa Gr., dy'na:mis). Sa 
maraming talata, ang ru'ach at ang pneu'ma ay gi- 
nagamit kasama ng mga terminong iyon na nanga- 
ngahulugan ng “kapangyarihan,” anupat nagpapaki- 
tang ang mga ito ay likas na magkaugnay subalit 
maliwanag na magkaiba. (Mik 3:8, Zac 4:6; Luc 1:17, 
35, Gaw 10:38) Pangunahin na, ang “kapangyari- 
han” ay ang kakayahang kumilos o gumawa ng mga 
bagay-bagay at maaaring ito'y natatago o di-akti- 


ESPIRITU 


bong namamalagi sa isang persona o bagay. Sa ka- 
bilang dako, ang “puwersa” ay mas espesipikong tu- 
mutukoy sa enerhiyang itinutuon at ginagamit sa 
mga persona at mga bagay, at maaari itong big- 
yang-katuturan bilang “isang impluwensiya na lu- 
milikha o may tendensiyang lumikha ng pagkilos, 
o pagbabago ng pagkilos.” Ang “kapangyarihan” 
ay maihahalintulad sa enerhiyang nakaimbak sa 
isang batirya, samantalang ang “puwersa” naman 
ay maihahambing sa kuryenteng dumadaloy mula 
sa batiryang iyon. Kung gayon, mas angkop na ki- 
nakatawanan ng salitang “puwersa” ang diwa ng 
mga terminong Hebreo at Griego na may kinalaman 
sa espiritu ng Diyos, at pinatutunayan ito ng pagsu- 
suri sa Kasulatan. 

Ginamit sa Paglalang. Isinagawa ng Diyos na 
Jehova ang paglalang sa materyal na sansinukob sa 
pamamagitan ng kaniyang espiritu, o aktibong pu- 
wersa. Hinggil sa maaagang yugto noong inaanyu- 
an ang planetang Lupa, sinasabi ng ulat na “ang ak- 
tibong puwersa [o “espiritu” (ruach)] ng Diyos ay 
gumagalaw nang paroo't parito sa ibabaw ng tubig.” 
(Gen 1:2) Sinasabi ng Awit 33:6: “Sa pamamagitan 
ng salita ni Jehova ay nalikha ang langit, at ang bu- 
ong hukbo nila ay sa pamamagitan ng espiritu ng 
kaniyang bibig.” Gaya ng malakas na hihip ng hini- 
nga, maaaring isugo ang espiritu ng Diyos para 
magtuon ng kapangyarihan sa isang bagay kahit 
wala itong anumang pisikal na kontak doon. (Iham- 
bing ang Exo 15:8, 10.) Kung paanong ginagamit ng 
isang taong manggagawa ang puwersa ng kaniyang 
mga kamay at mga daliri upang lumikha ng mga 
bagay-bagay, ginagamit ng Diyos ang kaniyang es- 
piritu. Kaya naman ang espiritung iyon ay tinutu- 
koy rin bilang ang “kamay” o “mga daliri” ng Diyos. 
--Ihambing ang Aw 8:3, 19:1, Mat 12:28 sa Luc 
11:20. 

Inilalarawan ng makabagong siyensiya ang ma- 
terya bilang organisadong enerhiya, na tulad ng 
mga bungkos ng enerhiya, at kinikilala nito na “ang 
materya ay maaaring gawing enerhiya at ang ener- 
hiya ay maaaring gawing materya.” (The World 
Book Encyclopedia, 1987, Tomo 13, p. 246) Ang pag- 
kalawak-lawak na sansinukob na nakilala ng tao sa 
pamamagitan ng kaniyang mga teleskopyo ay nag- 
bibigay ng bahagyang ideya tungkol sa di-nasasaid 
na bukal ng enerhiya na taglay ng Diyos na Jehova. 
Gaya ng isinulat ng propeta: “Sino ang sumukat sa 
espiritu ni Jehova?”--Isa 40:12, 13, 25, 26. 

Bukal ng buhay at ng kakayahan sa pag- 
aanak. Tulad ng mga nilalang na walang buhay, 
umiral ang lahat ng nilalang na may buhay dahil sa 
pagkilos ng espiritu ni Jehova na lumikha sa ori- 
hinal na mga nilalang na buhay na pinagmulan 
ng lahat ng mga nilalang na buhay sa ngayon. 


ESPIRITU 


(Ihambing ang Job 33:4, tingnan ang seksiyon ng 
artikulong ito sa ilalim ng “Hininga, Hininga ng Bu- 
hay, Puwersa ng Buhay.") Ginamit ni Jehova ang 
kaniyang banal na espiritu upang panumbalikin ang 
kakayahang mag-anak nina Abraham at Sara, kaya 
naman masasabi na si Isaac ay “ipinanganak ayon 
sa espiritu.” (Gal 4:28, 29) Sa pamamagitan din ng 
kaniyang espiritu, inilipat ng Diyos ang buhay ng 
kaniyang Anak mula sa langit tungo sa lupa, anupat 
pinangyaring maipaglihi ito sa bahay-bata ng bir- 
heng Judio na si Maria.---Mat 1:18, 20, Luc 1:35. 
Ginamit Para sa Kapakanan ng mga Ling- 
kod ng Diyos. Ang isang pangunahing pagki- 
los ng espiritu ng Diyos ay nauugnay sa kakaya- 
han nitong magbigay-alam, magbigay-liwanag, at 
magsiwalat ng mga bagay-bagay. Kaya naman na- 
nalangin si David: “Turuan mo akong gawin ang 
iyong kalooban, sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang 
iyong espiritu ay mabuti, patnubayan nawa ako nito 
sa lupain ng katuwiran.” (Aw 143:10) Mas maaga 
rito, ibinigay ni Jose ang pakahulugan ng makahu- 
lang mga panaginip ni Paraon, anupat nagawa niya 
iyon sa tulong ng Diyos. Kinilala ng tagapamaha- 
lang Ehipsiyo na kumikilos kay Jose ang espiritu 
ng Diyos. (Gen 41:16, 25-39) Lalo nang kapansin- 
pansin sa mga hula ang kapangyarihang ito ng es- 
piritu na magbigay-liwanag. Gaya ng ipinakikita ng 
apostol, ang hula ay hindi nagmumula sa pagpapa- 
kahulugan ng tao sa mga kalagayan at mga pangya- 
yari, hindi ito resulta ng anumang likas na kakaya- 
han ng mga propeta na ipaliwanag ang kahulugan 
at implikasyon ng mga ito o ihula ang kahihinatnan 
ng mga bagay na mangyayari. Sa halip, ang mga 
lalaking iyon ay ‘ginabayan ng banal na espiritu,” 
anupat inakay, kinilos, at pinatnubayan ng aktibong 
puwersa ng Diyos. (2Pe 1:20, 21, 2Sa 23:2, Zac 7:12; 
Luc 1:67, 2:25-35, Gaw 1:16, 28:25, tingnan ang 
HULA, PROPETA.) Gayundin naman, ang buong kina- 
sihang Kasulatan ay “kinasihan ng Diyos,” na salin 
ng Griegong theo'pneu'stos, literal na nangangahu- 
lugang “hiningahan ng Diyos.” (2Ti 3:16) Sa pakiki- 
pagtalastasan sa mga lalaking iyon at sa pagpatnu- 
bay sa kanila, kumilos ang espiritu sa iba't ibang 
kaparaanan, anupat sa ilang kaso ay pinangyari nito 
na makakita sila ng mga pangitain o mga panaginip 
(Eze 37:1; Joe 2:28, 29: Apo 4:1, 2: 17:3: 21:10), su- 
balit sa lahat ng kaso ay kinilos nito ang kanilang 
puso't isip upang ganyakin sila at patnubayan sila 
alinsunod sa layunin ng Diyos.--Dan 7:1, Gaw 16: 
9, 10, Apo 1:10, 11, tingnan ang PAGKASI. 
Samakatuwid, hindi lamang pagsisiwalat at una- 
wa sa kalooban ng Diyos ang hatid ng espiritu ng 
Diyos kundi pinalalakas din nito ang kaniyang mga 
lingkod upang makapagsagawa sila ng mga bagay 
alinsunod sa kaloobang iyon. Ang espiritung ito ay 


718 


kumikilos bilang isang nagtutulak na puwersa na 
nagpapakilos at nag-uudyok sa kanila, kung paa- 
nong sinabi ni Marcos na “inudyukan” si Jesus ng 
espiritu na pumaroon sa ilang pagkatapos niyang 
mabautismuhan. (Mar 1:12, ihambing ang Luc 4:1.) 
Maaari itong maging tulad ng “apoy” sa loob nila, na 
'pinagniningas' sila sa puwersang iyon (1Te 5:19, 
Gaw 18:25: Ro 12:11), at para bang nag-iipon ng 
presyon sa loob nila upang makapagsagawa sila ng 
isang gawain. (Ihambing ang Job 32:8, 18-20, 2Ti 1: 
6, 7.) Tumatanggap sila ng “kapangyarihan ng espi- 
ritu,” o “kapangyarihan sa pamamagitan ng kani- 
yang espiritu.” (Luc 2:27, Efe 3:16, ihambing ang 
Mik 3:8.) Subalit hindi ito basta isang di-namamala- 
yang simbuyo, sapagkat naaapektuhan din nito ang 
kanilang isip at puso anupat maaari silang makipag- 
tulungan nang may katalinuhan sa aktibong puwer- 
sang ibinigay sa kanila. Kaya naman hinggil sa mga 
tumanggap ng kaloob na panghuhula sa kongregas- 
yong Kristiyano, masasabi ng apostol na ang “mga 
kaloob ng espiritu ng mga propeta ay susupilin ng 
mga propeta” upang mapanatili ang mabuting kaa- 
yusan.-- 1Co 14:31-33. 

Sari-saring pagkilos. Kung paanong ang kur- 
yente ay maaaring gamitin sa iba't ibang gawain, 
ang espiritu ng Diyos ay ginagamit upang atasan at 
tulungan ang mga tao na gumawa ng sari-saring 
gawain. (Isa 48:16, 61:1-3) Gaya ng isinulat ni Pab- 
lo tungkol sa makahimalang mga kaloob ng espiritu 
noong panahon niya: “Ngayon ay may sari-saring 
kaloob, ngunit may iisang espiritu, at may sari- 
saring ministeryo, at gayunma'y may iisang Pangi- 
noon, at may sari-saring gawain, at gayunma'y 
iisang Diyos ang nagsasagawa ng lahat ng paggawa 
sa lahat ng mga tao. Ngunit ang paghahayag ng es- 
piritu ay ibinibigay sa bawat isa ukol sa isang kapa- 
ki-pakinabang na layunin.”--1Co 12:4-7. 

Ang espiritu ay may puwersa o kakayahang mag- 
paging-kuwalipikado, maaari nitong gawing kuwali- 
pikado ang mga tao para sa isang gawain o isang ka- 
tungkulan. Bagaman maaaring may kaalaman na 
sina Bezalel at Oholiab sa mga gawang-kamay bago 
sila inatasang gumawa ng mga kasangkapan sa ta- 
bernakulo at ng mga kasuutan ng mga saserdote, 
"pinuspos sila ng espiritu ng Diyos sa karunungan, 
unawa, at kaalaman” upang maisagawa ang gawain 
sa paraang nilayon para rito. Pinahusay nito ang 
anumang likas na kakayahan at natamong kaalaman 
na taglay nila, at tinulungan sila nito na makapagtu- 
ro sa iba. (Exo 31:1-11, 35:30-35) Ang mga arkitek- 
tural na plano para sa templo ay ibinigay kay David 
sa pamamagitan ng pagkasi, samakatuwid nga, sa 
pamamagitan ng pagkilos ng espiritu ng Diyos, sa 
gayo'y tinulungan si David na maisagawa ang mala- 
wakang paghahanda para sa proyekto.-- 1Cr 28:12. 


719 


Ang espiritu ng Diyos ay kumilos kay Moises 
upang siya'y makapanghula at makagawa ng mga 
himala, makapanguna sa bansa at makaganap bi- 
lang hukom, sa gayo'y lumarawan siya sa magiging 
papel ni Kristo Jesus sa hinaharap. (Isa 63:11-13, 
Gaw 3:20-23) Ngunit dahil isa siyang taong di- 
sakdal, nabigatan si Moises sa pananagutang pasan 
niya, kung kaya “kinuha ng Diyos ang ilang bahagi 
ng espiritu na sumasa kay Moises at inilagay Niya 
iyon sa 70 matatandang lalaki upang makatulong 
sila sa pagdadala ng pasan. (Bil 11:11-17, 24-30) Ku- 
milos din ang espiritung iyon kay David mula noong 
pahiran siya ni Samuel, anupat pinatnubayan at ini- 
handa siya para sa paghahari.--- 1Sa 16:13. 

Bilang kahalili ni Moises, si Josue ay naging “pus- 
pos ng espiritu ng karunungan.” Ngunit ang espiri- 
tu ay hindi nagbigay sa kaniya ng kakayahang 
humula at gumawa ng mga himala sa antas na na- 
gawa ni Moises. (Deu 34:9-12) Gayunman, tinulu- 
ngan nito si Josue na pangunahan ang Israel sa 
kampanyang militar upang masakop ang Canaan. 
Sa gayunding paraan, ang espiritu ni Jehova ay “bu- 
malot” sa ibang mga lalaki, anupat “inudyukan' sila 
nito bilang mga tagapagtanggol ng bayan ng Diyos, 
gaya nina Otniel, Gideon, Jepte, at Samson.---Huk 3: 
9, 10; 6:34, 11:29, 13:24, 25, 14:5, 6, 19; 15:14. 

Pinalakas ng espiritu ng Diyos ang mga lalaki 
upang buong-tapang nilang salitain sa mga suma- 
salansang ang kaniyang mensahe ng katotohanan 
manganib man ang kanilang buhay.---Mik 3:8. 

Ang ‘pagbubuhos’ ng Diyos ng espiritu sa kani- 
yang bayan ay katibayan ng kaniyang pabor, at 
nagbubunga ito ng mga pagpapala at ng kasagana- 
an.--Eze 39:29, Isa 44:3, 4. 

Humahatol at naglalapat ng kahatulan. Sa 
pamamagitan ng kaniyang espiritu, ang Diyos ay 
humahatol sa mga tao at mga bansa, inilalapat din 
niya ang kaniyang mga kahatulan---anupat nagpa- 
parusa o pumupuksa. (Isa 30:27, 28: 59:18, 19) Sa 
gayong mga kaso, ang ru@ch ay angkop na isalin 
bilang “bugso,” gaya noong sabihin ni Jehova na 
magpapahihip siya ng “bugso [ru'ach] ng mga bu- 
hawi” dahil sa kaniyang pagngangalit. (Eze 13:11, 
13, ihambing ang Isa 25:4; 27:8.) Ang espiritu ng 
Diyos ay nakararating sa lahat ng dako, anupat ku- 
mikilos ito nang pabor o laban sa mga tumatanggap 
ng kaniyang atensiyon.--Aw 139:7-12. 

Sa Apocalipsis 1:4, ang “pitong espiritu” ng Diyos 
ay sinasabing nasa harap ng kaniyang trono, at pag- 
katapos nito ay may pitong mensahe na ibinigay, na 
bawat isa'y nagtatapos sa payo na “makinig sa sina- 
sabi ng espiritu sa mga kongregasyon.” (Apo 2:7, 11, 
17, 29: 3:6, 13, 22) Ang mga mensaheng ito ay nag- 
lalaman ng sumusuri-sa-pusong mga kapahayagan 
ng paghatol at mga pangako ng gantimpala para sa 


ESPIRITU 


katapatan. Ipinakikitang taglay ng Anak ng Diyos 
ang “pitong espiritu ng Diyos” (Apo 3:1): at sinasa- 
bing ang mga ito ang “pitong lampara ng apoy” 
(Apo 4:5), at na ang mga ito rin ang pitong mata ng 
kordero na pinatay, “na ang mga mata ay nanga- 
ngahulugang pitong espiritu ng Diyos na isinugo 
sa buong lupa.” (Apo 5:6) Yamang ang bilang na 
pito ay ginagamit sa ibang makahulang mga teksto 
upang kumatawan sa pagiging kumpleto (tingnan 
ang BILANG, NUMERO), lumilitaw na ang pitong espi- 
ritung ito ay sumasagisag sa lubos at aktibong ka- 
kayahan na magmasid, umunawa, o umalam na 
taglay ng niluwalhating si Jesu-Kristo, ang Kordero 
ng Diyos, na sa pamamagitan nito ay maaari niyang 
suriin ang buong lupa. 

Ang Salita ng Diyos ang siyang “tabak” ng espiri- 
tu (Efe 6:17), anupat isinisiwalat nito kung ano tala- 
ga ang isang tao, inilalantad ang nakatagong mga 
katangian o mga saloobin ng puso at pinangyayari 
nitong palambutin ng isa ang kaniyang puso at 
umayon siya sa kalooban ng Diyos na ipinahayag ng 
Salitang iyon o kaya naman ay patigasin niya ang 
kaniyang puso sa paghihimagsik. (Ihambing ang 
Heb 4:11-13, Isa 6:9, 10, 66:2, 5.) Samakatuwid, 
ang Salita ng Diyos ay gumaganap ng malaking pa- 
pel sa paghula ng di-kaayaayang hatol, at yamang 
kailangang maisagawa ang salita o mensahe ng 
Diyos, ang katuparan ng salitang iyon ay tulad ng 
paglamon ng apoy sa dayami at pagdurog ng mar- 
tilyong pampanday sa malaking bato. (Jer 23:28, 
29) Si Kristo Jesus, bilang pangunahing Tagapagsa- 
lita ng Diyos, bilang “Ang Salita ng Diyos,” ay nag- 
papahayag ng mga mensahe ng paghatol ng Diyos 
at awtorisadong mag-utos na ilapat ang mga kaha- 
tulang iyon sa mga nahatulan. Tiyak na ito ang ti- 
nutukoy kapag binabanggit na lilipulin niya ang 
mga kaaway ng Diyos “sa pamamagitan ng espiri- 
tu [nagpapakilos na puwersa] ng kaniyang bibig.” 
--Ihambing ang 2Te 2:8, Isa 11:3, 4; Apo 19:13- 
16, 21. 

Kumikilos bilang “katulong” para sa kongre- 
gasyon. Gaya ng ipinangako ni Jesus, pagkaak- 
yat niya sa langit ay hiniling niya sa kaniyang Ama 
ang banal na espiritu, o aktibong puwersa ng Diyos, 
at ipinagkaloob sa kaniya ang awtoridad na gamitin 
ang espiritung ito. ‘Ibinuhos’ niya ito sa kaniyang 
tapat na mga alagad noong araw ng Pentecostes, 
anupat mula noon ay patuloy niyang ginawa iyon 
para sa mga bumabaling sa Diyos sa pamamagitan 
ng kaniyang Anak. (Ju 14:16, 17, 26, 15:26, 16:7; 
Gaw 1:4, 5: 2:1-4, 14-18, 32, 33, 38) Kung paanong 
noong una ay nabautismuhan sila sa tubig, nang 
pagkakataong ito naman ay ‘binautismuhan sila tu- 
ngo sa iisang katawan sa pamamagitan ng iisang 
espiritung iyon, anupat inilubog doon, wika nga, 


ESPIRITU 


kung paanong ang isang piraso ng bakal ay maaa- 
ring ilubog sa isang magnetic field at pagkatapos ay 
makakargahan ito ng puwersang magnetiko. (1Co 
12:12, 13, ihambing ang Mar 1:8, Gaw 1:5.) Baga- 
man ang espiritu ng Diyos ay dati nang kumikilos 
sa mga alagad, gaya ng pinatutunayan ng pagpapa- 
layas nila ng mga demonyo (ihambing ang Mat 
12:28: Mar 3:14, 15), ngayon ay kumilos ito sa kani- 
la nang mas masidhi at mas malawak at sa bagong 
mga paraan na hindi pa nila nararanasan.--Iham- 
bing ang Ju 7:39. 

Bilang Mesiyanikong Hari, taglay ni Kristo Jesus 
ang “espiritu ng karunungan at ng pagkaunawa, ang 
espiritu ng payo at ng kalakasan, ang espiritu ng ka- 
alaman at ng pagkatakot kay Jehova.” (Isa 11:1, 2, 
42:1-4: Mat 12:18-21) Ang puwersang ito ukol sa ka- 
tuwiran ay nahahayag sa paggamit niya sa aktibong 
puwersa o espiritu ng Diyos upang patnubayan ang 
kongregasyong Kristiyano sa lupa, yamang si Jesus, 
dahil sa pag-aatas ng Diyos, ang siyang Ulo, May- 
ari, at Panginoon nito. (Col 1:18: Jud 4) Bilang “ka- 
tulong,” ang espiritung iyon ay nagbigay sa kanila 
ng higit na unawa sa kalooban at layunin ng Diyos 
at binuksan nito sa kanila ang makahulang Salita ng 
Diyos. (1Co 2:10-16, Col 1:9, 10; Heb 9:8-10) Pinala- 
kas sila upang maglingkod bilang mga saksi sa bu- 
ong lupa (Luc 24:49: Gaw 1:8; Efe 3:5, 6): pinag- 
kalooban sila ng makahimalang “mga kaloob ng 
espiritu,” kung kaya sila'y nakapagsalita ng mga wi- 
kang banyaga, nakapanghula, nakapagpagaling, at 
nakapagsagawa ng iba pang mga gawain na maka- 
pagpapadali sa paghahayag nila ng mabuting balita 
at magsisilbing katibayan na ang kanilang atas ay 
mula sa Diyos at na sinusuportahan niya sila.---Ro 
15:18, 19: 1Co 12:4-11, 14:1, 2, 12-16, ihambing ang 
Isa 59:21: tingnan ang KALOo0B MULA SA Diyos (Mga 
Kaloob ng Espiritu). 

Bilang Tagapangasiwa ng kongregasyon, ginamit 
ni Jesus ang espiritu sa pamamahala---anupat pi- 
natnubayan niya ang pagpili ng mga lalaki para sa 
pantanging mga misyon at para maglingkod sa pa- 
ngangasiwa, pagtuturo, at ‘pagbabalik sa ayos ng 
kongregasyon. (Gaw 13:2-4, 20:28, Efe 4:11, 12) Pi- 
nakilos niya sila, at pinigilan din, anupat ipina- 
hiwatig kung saan nila dapat ituon ang kanilang 
ministeryo (Gaw 16:6-10, 20:22), at ginawa silang 
epektibo bilang mga manunulat ng “mga liham ni 
Kristo, na isinulat sa pamamagitan ng espiritu ng 
Diyos sa mga tapyas na laman, sa mga puso ng mga 
tao.” (2Co 3:2, 3; 1Te 1:5) Gaya ng ipinangako, ipina- 
alaala sa kanila ng espiritu ang mga bagay-bagay, 
pinasigla ang kanilang kakayahang mag-isip, at pi- 
nalakas-loob sila na magpatotoo kahit sa harap ng 
mga tagapamahala.--Ihambing ang Mat 10:18-20, 
Ju 14:26, Gaw 4:5-8, 13, 31; 6:8-10. 


720 


Bilang “mga batong buhay,” sila'y itinatayo upang 
maging isang espirituwal na templong nakasalig 
kay Kristo, na sa pamamagitan niyao'y ihahandog 
ang “espirituwal na mga hain” (1Pe 2:4-6: Ro 15:15, 
16) at aawitin ang espirituwal na mga awit (Efe 5: 
18, 19) at doo'y tatahan ang Diyos sa espiritu. (1Co 
3:16, 6:19, 20; Efe 2:20-22, ihambing ang Hag 2:5.) 
Ang espiritu ng Diyos ay isang napakalakas na pu- 
wersa ukol sa pagkakaisa, at hangga't hinahayaan 
ng mga Kristiyanong iyon na malaya itong dumaloy 
sa gitna nila, mapayapa silang binubuklod nito sa 
mga bigkis ng pag-ibig at debosyon sa Diyos, sa ka- 
niyang Anak, at sa isa't isa. (Efe 4:3-6, 1Ju 3:23, 24, 
4:12, 13, ihambing ang 1Cr 12:18.) Hindi sila si- 
nangkapan ng kaloob ng espiritu para sa mekanikal 
na uri ng mga gawain, gaya ng ginawa nito kay Be- 
zalel at sa iba pa na gumawa ng materyal na mga 
istraktura at kasangkapan, ngunit sinangkapan sila 
nito para sa espirituwal na mga gawain ng pagtutu- 
ro, pagpatnubay, pagpapastol, at pagpapayo. Ang 
espirituwal na templong kinabibilangan nila ay da- 
pat magayakan ng magagandang bunga ng espiri- 
tu ng Diyos, at ang mga bungang iyan ng “pag-ibig, 
kagalakan, kapayapaan, mahabang pagtitiis, kabai- 
tan, kabutihan, pananampalataya,” at katulad na 
mga katangian ay malinaw na patotoo na kumikilos 
sa kanila at sa gitna nila ang espiritu ng Diyos. (Gal 
5:22, 23, ihambing ang Luc 10:21, Ro 14:17.) Ito ang 
saligan at pangunahing dahilan kung bakit may 
mabuting kaayusan at epektibong pamamatnubay 
sa gitna nila. (Gal 5:24-26, 6:1: Gaw 6:1-7: ihambing 
ang Eze 36:26, 27.) Nagpapasakop sila sa 'kautusan 
ng espiritu, isang mabisang puwersa ukol sa katu- 
wiran na kumikilos upang hadlangan ang mga ga- 
wain ng likas na makasalanang laman. (Ro 8:2, Gal 
5:16-21: Jud 19-21) Ang kanilang pagtitiwala ay 
nasa espiritu ng Diyos na kumikilos sa kanila, hindi 
sa likas na mga kakayahan o pinagmulan sa laman. 
— 1Co 2:1-5: Efe 3:14-17: Fil 3:1-8. 

Kapag may mga tanong na bumabangon, ang ba- 
nal na espiritu ay isang katulong sa pagbuo ng pasi- 
ya, gaya sa usapin ng pagtutuli, na pinagpasiyahan 
ng lupon, o sanggunian, ng mga apostol at matatan- 
dang lalaki sa Jerusalem. Sinabi ni Pedro na ang es- 
piritu ay ipinagkaloob sa di-tuling mga tao ng mga 
bansa, inilahad nina Pablo at Bernabe ang mga pag- 
kilos ng espiritu sa kanilang ministeryo sa gitna ng 
gayong mga tao, at itinawag-pansin ni Santiago, na 
ang alaala ay maliwanag na inalalayan ng banal na 
espiritu, ang kinasihang hula ni Amos na nagsasa- 
bing tatawagin sa pangalan ng Diyos ang mga tao 
ng mga bansa. Sa gayo'y nakaturo sa iisang direk- 
siyon ang lahat ng pagkilos ng banal na espiritu ng 
Diyos, kung kaya bilang pagkilala rito, nang isulat 
ng lupon o sangguniang ito ang liham na naglala- 
had ng kanilang pasiya, sinabi nila: “Sapagkat mina- 


721 


galing ng banal na espiritu at namin mismo na hu- 
wag nang magdagdag ng higit pang pasanin sa 
inyo, maliban sa mga bagay na ito na kinakaila- 
ngan.”--Gaw 15:1-29. 

Nagpapahid, nag-aanak, nagbibigay ng “es- 
pirituwal na buhay.” Kung paanong pinahiran 
ng Diyos si Jesus ng Kaniyang banal na espiritu no- 
ong bautismuhan ito (Mar 1:10, Luc 3:22, 4:18, Gaw 
10:38), pinahiran din niya nito ang mga alagad ni 
Jesus. Ang pagpapahid na ito ng espiritu ay “pala- 
tandaan” ng makalangit na mana na doo'y tinawag 
sila (2Co 1:21, 22; 5:1, 5: Efe 1:13, 14), at nagpapa- 
totoo ito sa kanila na sila'y 'inianak,' o iniluwal, ng 
Diyos upang maging kaniyang mga anak lakip ang 
pangako ng buhay sa langit bilang mga espiritu. (Ju 
3:5-8, Ro 8:14-17, 23; Tit 3:5, Heb 6:4, 5) Sila'y nili- 
nis, pinabanal, at ipinahayag na matuwid “sa pa- 
ngalan ng ating Panginoong Jesu-Kristo at sa espi- 
ritu ng ating Diyos,” anupat sa pamamagitan ng 
espiritung iyon ay naging kuwalipikado si Jesus na 
maglaan ng haing pantubos at maging mataas na 
saserdote ng Diyos.--1Co 6:11, 2Te 2:13, Heb 9:14, 
1Pe 1:1, 2. 

Dahil sa gayong makalangit na pagtawag at mana, 
ang pinahiran-ng-espiritung mga tagasunod ni Je- 
sus ay nagkaroon ng espirituwal na buhay, baga- 
man nabubuhay pa sila bilang mga nilalang na di- 
sakdal at laman. Maliwanag na ito ang tinutukoy ng 
apostol nang ihambing niya sa makalupang mga 
ama ang Diyos na Jehova, na “Ama ng ating espiri- 
tuwal na buhay [sa literal, “Ama ng mga espiritu'].” 
(Heb 12:9, ihambing ang talata 23.) Bilang mga ka- 
samang tagapagmana ni Kristo, at nakatakdang iba- 
ngon mula sa kamatayan sa isang espirituwal na ka- 
tawang katulad ng kaniyang makalangit na larawan, 
dapat silang mabuhay sa lupa bilang “iisang espiri- 
tu” na kaisa niya bilang kanilang Ulo, anupat hindi 
pinahihintulutan na ang mga pagnanasa o imoral na 
mga hilig ng kanilang laman ay maging puwersang 
kumokontrol sa kanila, yamang maaaring human- 
tong iyon sa kanilang pagiging 'kaisang-laman' ng 
isang patutot.— 1Co 6:15-18, 15:44-49: Ro 8:5-17. 

Pagtatamo at pagpapanatili ng espiritu ng 
Diyos. Ang banal na espiritu ay “walang-bayad 
na kaloob” ng Diyos na malugod niyang ipinagkaka- 
loob sa mga taimtim na humahanap at humihiling 
nito. (Gaw 2:38, Luc 11:9-13) Napakahalagang salik 
ang pagkakaroon ng matuwid na puso (Gaw 15:8), 
ngunit mahahalagang salik din ang pag-alam at 
pag-ayon sa mga kahilingan ng Diyos. (Ihambing 
ang Gaw 5:32, 19:2-6.) Kapag tinanggap na ng isang 
Kristiyano ang espiritu ng Diyos, hindi niya ito da- 
pat “pighatiin sa pamamagitan ng pagwawalang- 
bahala rito (Efe 4:30, ihambing ang Isa 63:10), 
anupat tumatahak sa isang landasing salungat sa 


ESPIRITU 


pag-akay nito, itinutuon ang puso sa mga tungu- 
hing naiiba sa itinuturo at iniuudyok nito, at itina- 
takwil ang kinasihang Salita ng Diyos pati ang payo 
at pagkakapit nito sa kaniyang sarili. (Gaw 7:51-53, 
1Te 4:8, ihambing ang Isa 30:1, 2.) Sa pamamagitan 
ng pagpapaimbabaw, ang isa ay maaaring “magbu- 
laan” sa banal na espiritung iyon na ginagamit ni 
Kristo sa pagpatnubay sa kongregasyon, at yaong 
mga “nanunubok' sa kapangyarihan niyaon sa gani- 
tong paraan ay tumatahak sa isang kapaha-paha- 
mak na landasin. (Gaw 5:1-11, ihambing ang Ro 
9:1.) Ang sinasadyang pagsalansang at paghihi- 
magsik laban sa malinaw na pagkakahayag ng es- 
piritu ng Diyos ay maaaring mangahulugan ng 
pamumusong laban sa espiritung iyon, isang kasa- 
lanan na walang kapatawaran.---Mat 12:31, 32, Mar 
3:29, 30; ihambing ang Heb 10:26-31. 

Hininga, Hininga ng Buhay, Puwersa ng 
Buhay. Sa ulat ng paglalang sa tao, sinasabi na 
inanyuan ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa 
at “inihihip [isang anyo ng na-phach'] sa mga bu- 
tas ng kaniyang ilong ang hininga [isang anyo ng 
nesha-mah'] ng buhay, at ang tao ay naging isang 
kaluluwang buhay [nephesh].” (Gen 2:7: tingnan 
ang KALULUWA.) Ang nejphesh ay maaaring isalin 
nang literal bilang “isa na humihinga,” samakatuwid 
nga, “isang nilalang na humihinga,” alinman sa tao 
o hayop. Sa katunayan, ginagamit ang nesha-mah' 
upang mangahulugang “bagay [o nilalang] na hu- 
mihinga” at sa gayon ay ginagamit ito bilang halos 
singkahulugan ng nephesh, “kaluluwa.” (Ihambing 
ang Deu 20:16: Jos 10:39, 40; 11:11, 1Ha 15:29.) Gi- 
namit ng ulat sa Genesis 2:7 ang nesha:mah' nang 
ilarawan nito ang pagpapangyari ng Diyos na mag- 
karoon ng buhay ang katawan ni Adan anupat ang 
taong iyon ay naging “isang kaluluwang buhay.” 
Gayunman, ipinakikita ng ibang mga teksto na hi- 
git pa ang kasangkot dito kaysa sa simpleng pag- 
langhap ng hangin, samakatuwid nga, higit pa sa 
basta pagpasok at paglabas ng hangin sa mga baga. 
Kaya naman, sa Genesis 7:22, bilang paglalarawan 
sa pagkapuksa ng mga tao at mga hayop na nasa la- 
bas ng arka noong panahon ng Baha, mababasa na- 
tin: “Ang lahat ng may hininga [isang anyo ng 
nesha:mah'] ng puwersa [o, “espiritu” (ru@ch)] ng 
buhay sa mga butas ng kaniyang ilong, samakatu- 
wid ay lahat ng nasa tuyong lupa, ay namatay.” 
Kung gayon, ang nesha:mah,, “hininga,” ay tuwi- 
rang iniuugnay sa ru'ach, na sa tekstong iyon ay lu- 
malarawan sa espiritu, o puwersa ng buhay, na 
aktibo sa lahat ng mga nilalang na buhay---mga ka- 
luluwang tao at hayop. 

Gaya ng sabi ng Theological Dictionary of the 
New Testament (Tomo VI, p. 336): “Ang hininga ay 
mahahalata lamang sa galaw [gaya ng pagtaas at 


ESPIRITU 


pagbaba ng dibdib o paglaki ng mga butas ng ilong], 
at isa rin itong palatandaan, kalagayan at ahente ng 
buhay, na waring pantanging nauugnay sa paghi- 
nga.” Kaya naman, ang neshamah, o “hininga,” ay 
produkto ng ru'ach, o puwersa ng buhay, at ito rin 
ang pangunahing paraan upang mapanatili ang pu- 
wersang iyon ng buhay na nasa mga nilalang na 
buhay. Halimbawa, batay sa mga pag-aaral sa si- 
yensiya, batid natin na bawat isa sa isang daang 
trilyong selula ng katawan ay may buhay at na, ba- 
gaman libu-libong milyong selula ang namamatay 
bawat minuto, patuloy ang pagpaparami ng bagong 
buhay na mga selula. Ang puwersa ng buhay na ak- 
tibo sa lahat ng buhay na selula ay dumedepende sa 
oksihenong pumapasok sa katawan sa pamamagitan 
ng paghinga, anupat ang oksiheno ay inihahatid sa 
lahat ng selula sa pamamagitan ng daluyan ng 
dugo. Kapag walang oksiheno, ang ilang selula ay 
nagsisimulang mamatay pagkaraan ng ilang minu- 
to, samantalang ang iba naman ay mas matagal- 
tagal pa. Bagaman ang isang tao ay mananatiling 
buhay kahit hindi huminga nang ilang minuto, ka- 
pag nawala ang puwersa ng buhay sa kaniyang mga 
selula, siya'y tuluyang mamamatay at hindi na ma- 
ipapanumbalik pa. Sa Hebreong Kasulatan, na kina- 
sihan ng Disenyador at Maylalang ng tao, maliwa- 
nag na ang ruʻach ay ginagamit upang tumukoy 
sa puwersang ito na siya mismong simulain ng bu- 
hay, at ang nesha:mah' naman upang kumatawan 
sa paghinga na sumusustine rito. 

Yamang ang paghinga ay laging konektado sa 
buhay, ang nesha-mah' at ruach ay magkasamang 
ginagamit sa iba't ibang teksto. Ipinahayag ni Job 
ang kaniyang kapasiyahang umiwas sa kalikuan 
“habang ang aking hininga [isang anyo ng nesha- 
mah |] ay buo pa sa loob ko, at ang espiritu [weru'- 
ach] ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong.” 
(Job 27:3-5) Sinabi ni Elihu: “Kung ang espiritu 
[isang anyo ng ru@ch] at hininga [isang anyo ng 
nesha-mah'] ng isang iyon ay pipisanin niya [ng 
Diyos] sa kaniyang sarili, ang lahat ng laman ay 
sama-samang papanaw [samakatuwid nga, “mala- 
lagutan ng hininga”], at ang makalupang tao ay ba- 
balik sa mismong alabok.” (Job 34:14, 15) Sa katu- 
lad na paraan, ang Awit 104:29 ay nagsabi hinggil 
sa mga nilalang sa lupa, mga tao at mga hayop: 
“Kung aalisin mo [ng Diyos] ang kanilang espiritu, 
pumapanaw sila, at bumabalik sila sa alabok.” Sa 
Isaias 42:5, si Jehova ay tinutukoy bilang “ang Isa 
na naglalatag ng lupa at ng bunga nito, ang Isa na 
nagbibigay ng hininga sa mga taong naroroon, at 
ng espiritu sa mga lumalakad doon.” Ang hininga 
(nesha:mah') ang tumutustos sa kanilang pag-iral, 
ang espiritu (ru@ch) naman ang nagpapalakas at 
siyang puwersa ng buhay na nagpapangyaring ang 
tao ay maging isang nilalang na buhay, anupat gu- 


722 


magalaw, lumalakad, aktibo at buhay. (Ihambing 
ang Gaw 17:28.) Hindi siya katulad ng walang- 
buhay at walang-hiningang mga idolo na gawa ng 
mga tao.--Aw 135:15, 17; Jer 10:14, 51:17, Hab 
2:19. 

Bagaman kung minsa'y ginagamit ang nesha- 
mah’ (hininga) at ru'ach (espiritu, aktibong puwer- 
sa, puwersa ng buhay) sa magkahawig na diwa, ang 
mga ito ay magkaiba. Totoo, may mga panahon na 
tinutukoy ang “espiritu,” o ru@ch, na para bang ito 
mismo ang hininga (nesha:mah'), ngunit waring 
ito'y dahil ang paghinga ang pangunahing nakiki- 
tang katibayan ng puwersa ng buhay sa katawan ng 
isa.--Job 9:18, 19:17, 27:3. 

Kaya naman sa Ezekiel 37:1-10, iniharap ang ma- 
kasagisag na pangitain tungkol sa libis ng mga tu- 
yong buto, anupat ang mga buto ay nagsama-sama, 
nabalot ng mga litid, laman, at balat, ngunit “kung 
tungkol sa hininga [weru@ch], wala nito sa kanila.” 
Si Ezekiel ay inutusang manghula sa “hangin [ha- 
ru @ch|,” na sinasabi, “Mula sa apat na hangin [isang 
anyo ng ru'ach] ay pumarito ka, O hangin, at hipan 
mo ang mga taong ito na pinatay, upang mabuhay 
sila.” Ang pagtukoy sa apat na hangin ay nagpapa- 
kita na “hangin” ang angkop na salin ng ruʻach sa 
kasong ito. Subalit nang ang “hangin” na iyon, na 
tumutukoy lamang sa hangin na gumagalaw, ay 
pumasok sa mga butas ng ilong ng mga taong pa- 
tay sa pangitain, iyon ay naging “hininga,” na ha- 
ngin din na gumagalaw. Kaya naman sa bahaging 
ito ng ulat (tal 10), ang pagkakasalin sa rut@ch bi- 
lang “hininga” ay mas angkop din kaysa sa “espiri- 
tu” o “puwersa ng buhay.” Makikita rin ni Ezekiel na 
nagsisimula nang huminga ang mga katawan, ba- 
gaman hindi niya makikita ang puwersa ng buhay, 
o espiritu, na nagbibigay-lakas sa mga katawang 
iyon. Gaya ng ipinakikita ng mga talata 11-14, ang 
pangitaing ito ay sumasagisag sa isang espirituwal 
(hindi pisikal) na muling-pagbuhay sa bayan ng Is- 
rael na sa loob ng ilang panahon ay nasa kalaga- 
yang patay sa espirituwal dahil sa kanilang pagka- 
tapon sa Babilonya. Yamang noon ay buhay na 
sila sa pisikal at humihinga, makatuwiran lamang 
na isalin ang rutach bilang “espiritu” sa talata 14, 
kung saan sinasabi ng Diyos na ilalagay niya ang 
‘kaniyang espiritu” sa kaniyang bayan anupat sila'y 
mabubuhay, sa espirituwal na paraan. 

Isa pang katulad na makasagisag na pangitain 
ang masusumpungan sa Apocalipsis kabanata 11. 
Inilarawan doon ang “dalawang saksi” na pinatay 
anupat ang mga bangkay nila ay iniwan sa lansa- 
ngan sa loob ng tatlo at kalahating araw. Pagkata- 
pos, “pumasok sa kanila ang espiritu [o hininga, 
pneu'ma] ng buhay mula sa Diyos, at tumayo sila sa 
kanilang mga paa.” (Apo 11:1-11) Muli, ang pangita- 


723 


ing ito ay gumagamit ng pisikal na realidad upang 
isalarawan ang espirituwal na muling-pagbuhay. 
Ipinakikita rin nito na ang Griegong pneu'ma, tulad 
ng Hebreong ru'ach, ay maaaring kumatawan sa 
nagbibigay-buhay na puwersa mula sa Diyos na 
taglay ng taong kaluluwa o persona. Gaya ng sabi 
ng Santiago 2:26: “Ang katawan na walang espiritu 
[Dneu matos] ay patay.”---Int. 

Samakatuwid, nang lalangin ng Diyos ang tao sa 
Eden at ihihip niya sa mga butas ng ilong nito “ang 
hininga [isang anyo ng nesha-mah'] ng buhay,” ma- 
liwanag na bukod sa pinuno niya ng hangin ang 
mga baga ng tao, pinangyari rin niya na bigyang- 
buhay ng puwersa ng buhay, o espiritu (ru@ch), 
ang lahat ng selula sa katawan ni Adan.---Gen 2:7, 
ihambing ang Aw 104:30, Gaw 17:25. 

Ang puwersang ito ng buhay ay naisasalin ng 
mga magulang sa kanilang mga anak sa panahon 
ng paglilihi. Yamang si Jehova ang orihinal na Pi- 
nagmulan ng puwersang ito ng buhay para sa tao, 
at siya ang Awtor ng proseso ng pag-aanak, wasto 
lamang na kilalanin ng isa na nagmula kay Jehova 
ang kaniyang buhay, bagaman tinanggap niya ito 
nang di-tuwiran sa pamamagitan ng kaniyang mga 
magulang.--Ihambing ang Job 10:9-12, Aw 139: 13- 
16: Ec 11:5. 

Ang puwersa ng buhay, o espiritu, ay hindi 
persona. Gaya ng nabanggit na, ipinakikita ng 
Kasulatan na ang ruach, o puwersa ng buhay, ay 
hindi lamang taglay ng mga tao kundi pati ng mga 
hayop. (Gen 6:17: 7:15, 22) Ayon sa Eclesiastes 
3:18-22, ang tao ay namamatay sa paraang katulad 
ng pagkamatay ng mga hayop, sapagkat “silang la- 
hat ay may iisang espiritu [Wweru'ach], anupat ang 
tao ay walang kahigitan sa hayop,” samakatuwid 
nga, kung tungkol sa puwersa ng buhay na kapuwa 
nila taglay. Dahil dito, maliwanag na ang “espiritu,” 
o puwersa ng buhay (ruʻach), ayon sa pagkakagamit 
sa diwang ito, ay hindi isang persona. Bilang pagla- 
larawan, maihahalintulad ito sa isa pang di-naki- 
kitang puwersa, ang elektrisidad, na magagamit 
upang magpatakbo ng iba't ibang uri ng makina 
--mga kalan na nakalilikha ng init, mga computer 
na nakagagawa ng mga kalkulasyon, mga telebis- 
yon na nakapaglalabas ng mga larawan, tinig at 
iba pang tunog---subalit hindi kailanman taglay ng 
kuryente ang alinman sa mga katangian ng mga 
makinang pinaaandar nito. 

Kaya naman, sinasabi ng Awit 146:3, 4 na kapag 
‘pumanaw ang espiritu [isang anyo ng ru'ach] ng 
isang tao, siya ay bumabalik sa kaniyang pagkalupa, 
sa araw ring iyon ay maglalaho ang kaniyang pag- 
iisip.” Hindi nananatili sa espiritu, o puwersa ng bu- 
hay, na dati'y aktibo sa mga selula ng katawan ng 
taong iyon, ang alinman sa mga katangian ng mga 


ESPIRITU 


selulang iyon, gaya ng mga selula ng utak at ng pa- 
pel na ginagampanan ng mga ito sa pag-iisip. Kung 
ang espiritu, o puwersa ng buhay (ru'ach, pneu'ma), 
ay isang persona, mangangahulugan ito na ang 
mga anak ng mga babae na binuhay-muli ng mga 
propetang sina Elias at Eliseo ay may malay pa rin 
noong panahong patay ang mga ito. Gayundin na- 
man si Lazaro na binuhay-muli mga apat na araw 
pagkamatay niya. (1Ha 17:17-23, 2Ha 4:32-37, Ju 
11:38-44) Kung ganoon ang nangyari, makatuwiran 
lamang na maaalaala nila ang gayong may-malay 
na pag-iral noong panahong iyon at sa pagkabuhay- 
muli nila ay ilalarawan o ikukuwento nila iyon. Wa- 
lang pahiwatig na ginawa iyan ng sinuman sa kani- 
la. Samakatuwid, ang personalidad ng namatay na 
indibiduwal ay hindi nananatili sa puwersa ng bu- 
hay, o espiritu, na humihinto nang gumana sa mga 
selula ng katawan ng taong namatay. 

Sinasabi ng Eclesiastes 12:7 na kapag namatay 
ang isang tao, ang kaniyang katawan ay bumabalik 
sa alabok, “at ang espiritu ay babalik sa tunay na 
Diyos na nagbigay nito.” Ang taong namatay ay 
hindi nagtutungo sa langit upang makasama ng 
Diyos, samakatuwid, ang ‘bumabalik’ sa Diyos ay 
ang puwersa ng buhay na nagpangyaring mabuhay 
ang taong iyon. 

Yamang ang puwersa ng buhay, o espiritu, na 
taglay ng tao (gayundin ng mga hayop) ay hindi 
isang persona, maliwanag na ang sinabi ni David sa 
Awit 31:5, na sinipi ni Jesus noong mamamatay na 
siya (Luc 23:46), “Sa iyong mga kamay ay ipinagka- 
katiwala ko ang aking espiritu,” ay nangangahulu- 
gan na ang Diyos ay hinihilingang bantayan, o pa- 
ngalagaan, ang puwersa ng buhay ng taong iyon. 
(Ihambing ang Gaw 7:59.) Hindi naman kailangang 
magkaroon ng aktuwal at literal na paglilipat ng pu- 
wersa mula sa planetang ito tungo sa makalangit na 
presensiya ng Diyos. Kung paanong “naaamoy ng 
Diyos ang mabangong samyo ng mga haing hayop 
(Gen 8:20, 21), bagaman tiyak na nananatili sa at- 
mospera ng lupa ang gayong samyo, maaari ring 
'pisanin, o tanggapin ng Diyos, sa makasagisag na 
diwa, ang espiritu o puwersa ng buhay na ipinagka- 
tiwala sa kaniya, kahit walang anumang literal na 
paglilipat ng puwersang iyon mula sa lupa. (Job 
34:14: Luc 23:46) Kung gayon, kapag ipinagkakati- 
wala ng isang tao sa Diyos ang kaniyang espiritu, 
nangangahulugan ito na umaasa siya na isasauli sa 
kaniya ng Diyos ang puwersa ng buhay na iyon 
sa pamamagitan ng pagkabuhay-muli.---Ihambing 
ang Bil 16:22, 27:16, Job 12:10, Aw 104:29, 30. 

Nag-uudyok na Hilig ng Kaisipan. Ang ru- 
ach at ang pneu'ma ay kapuwa ginagamit upang tu- 
mukoy sa puwersang nag-uudyok sa isang tao na 
magpakita ng partikular na saloobin, disposisyon, 


ESPIRITU 


o emosyon o gumawa ng isang pagkilos o tumahak 
sa isang landasin. Bagaman ang puwersang ito sa 
loob ng isang tao ay di-nakikita, lumilikha ito ng na- 
kikitang mga epekto. Ang ganitong paggamit sa 
mga terminong Hebreo at Griego na isinalin bilang 
“espiritu,” at pangunahin nang nauugnay sa hininga 
o sa hangin na gumagalaw, ay may ilang kahawig 
sa Tagalog. Halimbawa, maaaring tukuyin ang isang 
tao bilang ‘mahangin,’ o kaya naman ay 'nagpapaki- 
ta ng mahinahong espiritu. Bilang metapora ay 
baka sabihin natin na “nagbago ang hihip ng ha- 
ngin.” Sa mga ito, ang tinutukoy natin ay ang di- 
nakikitang aktibong puwersa na gumagana sa mga 
tao at nag-uudyok sa kanila na magsalita at kumilos 
sa isang partikular na paraan. 

Sa kahawig na diwa, mababasa natin na naging 
sanhi ng “kapaitan ng espiritu” nina Isaac at Rebeka 
ang pag-aasawa ni Esau ng mga babaing Hiteo (Gen 
26:34, 35) at na pinanaigan si Ahab ng kalungkutan 
ng espiritu, anupat nawalan siya ng ganang kuma- 
in. (1Ha 21:5) Dahil sa “espiritu ng paninibugho,” 
maaaring paghinalaan ng isang lalaki ang kaniyang 
asawa, at paratangan pa nga ito ng pangangalunya. 
—Bil 5:14, 30. 

Ang saligang diwa ng isang puwersa na nag- 
uudyok at nagbibigay ng “sigla” sa mga kilos at pa- 
nanalita ng isa ay makikita rin sa pagtukoy kay Jo- 
sue bilang “isang lalaki na may espiritu” (Bil 27:18), 
at kay Caleb bilang nagpakita ng “ibang espiritu” 
kung ihahambing sa karamihan ng mga Israelita na 
nasiraan ng loob dahil sa masamang ulat ng sam- 
pung tiktik. (Bil 14:24) Si Elias ay isang tao na may 
matinding sigla at puwersa sa kaniyang masigasig 
na paglilingkod sa Diyos, at si Eliseo ay humingi ng 
dalawang bahagi ng espiritu ni Elias bilang kahali- 
li nito. (2Ha 2:9, 15) Nagpakita rin si Juan na Taga- 
pagbautismo ng sigla at sigasig na gaya ng ipi- 
namalas ni Flias, at dahil dito ay nagkaroon ng 
malaking epekto ang gawain ni Juan sa kaniyang 
mga tagapakinig, kaya naman masasabing humayo 
siya “taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias.” 
(Luc 1:17) Sa kabaligtaran, lubhang humanga ang 
reyna ng Sheba sa yaman at karunungan ni Solo- 
mon anupat “nawalan na siya ng espiritu.” (1Ha 10: 
4, 5) Batay sa pangunahing diwang ito, ang espiritu 
ng isa ay maaaring ‘mapukaw’ (1Cr 5:26, Ezr 1:1, 5; 
Hag 1:14, ihambing ang Ec 10:4), ‘maligalig’ o 'ma- 
inis (Gen 41:8, Dan 2:1, 3; Gaw 17:16), “huminahon” 
(Huk 8:3), “mabagabag, “manlupaypay (Job 7:11, 
Aw 142:2, 3; ihambing ang Ju 11:33, 13:21), “ma- 
numbalik” o mapaginhawa” (Gen 45:27, 28, Isa 57: 
15, 16, 1Co 16:17, 18, 2Co 7:13, ihambing ang 2Co 
2:13). 

Ang puso at ang espiritu. Ang puso ay ma- 
dalas banggitin kasama ng espiritu, anupat nagpa- 


724 


pahiwatig na talagang magkaugnay ang mga ito. 
Yamang ang makasagisag na puso ay ipinakikitang 
may kakayahang mag-isip at mag-udyok, at may 
malapit na kaugnayan sa mga emosyon at pagma- 
mahal (tingnan ang Puso), tiyak na malaki ang ba- 
hagi nito sa pag-unlad ng espiritu (ang nangingiba- 
baw na hilig ng kaisipan) na ipinakikita ng isa. 
Sa Exodo 35:21 ay magkasamang tinukoy ang puso 
at isip sa pagsasabing “ang bawat isang naudyukan 
ng kaniyang puso, . . . ang bawat isang napakilos ng 
kaniyang espiritu,” ay nagdala ng mga abuloy para 
sa pagtatayo ng tabernakulo. Sa kabaligtaran, nang 
mabalitaan ng mga Canaanita ang makapangyari- 
hang mga gawa ni Jehova para sa Israel, 'nagsimu- 
lang matunaw ang kanilang mga puso at walang es- 
piritung bumangon sa gitna nila,” samakatuwid nga, 
nawalan na sila ng siglang kumilos laban sa mga 
hukbong Israelita. (Jos 2:11, 5:1, ihambing ang Eze 
21:7.) May binabanggit ding ‘kirot ng puso at pagka- 
bagbag ng espiritu’ (Isa 65: 14) o katulad na mga pa- 
nanalita. (Ihambing ang Aw 34:18: 143:4, 7; Kaw 
15:13.) Maliwanag na dahil ang nagpapakilos na pu- 
wersa ay may malaking epekto sa pag-iisip, nag- 
paalaala si Pablo: “Magbago kayo sa puwersa na 
nagpapakilos [isang anyo ng pneu'ma] sa inyong 
pag-iisip, at magbihis ng bagong personalidad na 
nilalang ayon sa kalooban ng Diyos sa tunay na ka- 
tuwiran at pagkamatapat.”- -Efe 4:23, 24. 

Idiniriin sa Kasulatan na dapat kontrolin ng isa 
ang kaniyang espiritu. “Gaya ng lunsod na nilusob, 
na walang pader, ang taong hindi nagpipigil ng ka- 
niyang espiritu.” (Kaw 25:28) Kapag ang isang tao'y 
pinupukaw sa galit, baka siya'y kumilos na gaya ng 
hangal na kaagad na ‘naglalabas ng kaniyang bu- 
ong espiritu, samantalang ang marunong naman 
ay “nagpapanatili nitong mahinahon hanggang sa 
huli.” (Kaw 29:11: ihambing ang 14:29, 30.) Nagpa- 
dala si Moises sa galit noong minsang 'papaitin ng 
mga Israelita ang kaniyang espiritu, at “nagsalita 
siya nang padalus-dalos sa pamamagitan ng kani- 
yang mga labi,” na kaniyang ikinapahamak. (Aw 
106:32, 33) Kaya nga “siyang mabagal sa pagkaga- 
lit ay mas mabuti kaysa sa makapangyarihang lala- 
ki, at siyang sumusupil sa kaniyang espiritu kaysa 
sa bumibihag ng lunsod.” (Kaw 16:32) Kailangan 
dito ang kapakumbabaan (Kaw 16:18, 19; Ec 7:8, 9), 
at ang isa na “may mapagpakumbabang espiritu ay 
tatangan sa kaluwalhatian.” (Kaw 29:23) Dahil sa 
karunungan at kaunawaan, nananatiling “malamig 
ang espiritu” ng isang tao, anupat kontrolado niya 
ang kaniyang dila. (Kaw 17:27, 15:4) “Sinusukat ni 
Jehova ang mga espiritu” ng mga tao at hinahatu- 
lan yaong mga hindi ‘nag-iingat ng kanilang sarili 
may kinalaman sa kanilang espiritu.'--Kaw 16:2, 
Mal 2:14-16. 


725 


Espiritung ipinakikita ng isang kalipunan 
ng mga tao. Kung paanong maaaring magpaki- 
ta ng partikular na espiritu ang isang indibiduwal, 
maaari ring magpakita ng partikular na espiritu, 
o nangingibabaw na hilig ng kaisipan, ang isang 
grupo o kalipunan ng mga tao. (Gal 6:18, 1Te 5:23) 
Ang kongregasyong Kristiyano ay dapat magkaisa 
sa espiritu, anupat ipinamamalas ang espiritu ng 
kanilang Ulo, si Kristo Jesus.--2Co 11:4, Fil 1:27; 
ihambing ang 2Co 12:18, Fil 2:19-21. 

Ipinakikita ni Pablo na ang “espiritu ng sanlibu- 
tan” ay kabaligtaran ng espiritu ng Diyos. (1Co 2:12) 
Yamang ang sanlibutan ay kontrolado ng Kalaban 
ng Diyos (1Ju 5:19), nagpapakita ito ng espiritu ng 
pagbibigay-lugod sa mga pagnanasa ng makasala- 
nang laman, ng pagiging makasarili na sanhi ng 
pakikipag-alit sa Diyos. (Efe 2:1-3, San 4:5) Tulad ng 
di-tapat na Israel, ang maruming takbo ng kaisipan 
ng sanlibutan ay nagtataguyod ng pakikiapid, maa- 
aring sa pisikal o sa espirituwal, kalakip ang idolatri- 
ya.--Os 4:12, 13, 5:4; Zac 13:2, ihambing ang 2Co 
Tei 


ESPONGHA. Ang sumisipsip, maganit, at elas- 
tikong kalansay ng ilang hayop-tubig na sagana sa 
katubigan ng silangang Dagat Mediteraneo at iba 
pang mga lugar. Malamang na ang mga espongha 
ay manu-manong kinukuha (noon gaya rin sa nga- 
yon) ng mga maninisid mula sa mga batuhan sa ila- 
lim ng dagat. Kapag ang hayop ay namatay at na- 
bulok sa loob ng kalansay nito, ang espongha ay 
hinuhugasang mabuti hanggang sa kalansay na la- 
mang ang matira. 

Dahil sa kakayahan ng espongha na sumipsip ng 
mga likido at mapiga, naging mahalaga ito sa ko- 
mersiyo noong sinaunang panahon. Habang si Jesu- 
Kristo ay nasa pahirapang tulos, inalok siya ng ma- 
asim na alak na ipinasipsip sa esponghang nasa dulo 
ng isang tambo.---Mat 27:48, Mar 15:36, Ju 19:29. 


ESTACTE. Ang mga patak ng estacte (sa Heb., 
nataph') ay isa sa mga sangkap ng insenso na 
pantanging ginagamit sa sagradong layunin. (Exo 
30:34) Ang kaugnay nitong anyong pandiwa ay na- 
ngangahulugang “pumatak.” (Huk 5:4) Isinalin ng 
Griegong Septuagint ang salitang ito bilang sta-kte”, 
nangangahulugang “langis ng mira,” halaw sa pan- 
diwang Griego na stazo, “pumatak.” Sa gayon, ipi- 
nahihiwatig ng mga terminong Hebreo at Griego na 
ang estacte ay isang balsamo na pumapatak mula sa 
madadagtang punungkahoy. Isinalin ng Latin na 
Vulgate ang salitang ito bilang stacte. 

Hindi matiyak kung anong espesipikong punung- 
kahoy ang naglalabas ng estacte. Kabilang sa 
mga iminumungkahing pinagmumulan nito ay ang 


ESTATER 


Oriental sweet gum tree (Liquidambar orientalis) at 
ang mastic pistacia bush (Pistacia lentiscus). 


ESTADYO. Ang salitang Griego (sta dion) na 
isinaling estadyo ay tumutukoy sa isang panukat 
ng haba na katumbas ng 185 m (625 Romanong 
piye: 606.75 Ingles na piye) o 78 milyang Romano. 
(Ang milyang Romano ay katumbas ng 1,479.5 m; 
4,854 na piye.) (Apo 14:20: 21:16) Ito ang tinata- 
yang haba kapuwa ng estadyong Attica at Roma- 
no. Naiiba ito sa makabagong estadyo na 201 m 
(660 piye). Sa 1 Corinto 9:24, ang terminong sta'di- 
on (estadyo) ay isinasaling “takbuhan,” anupat ang 
haba ng karerahan ng mga Griego ay isang estad- 
yo. Gayunman, ang aktuwal na estadyo noon ng ka- 
rerahan ng Olympic ay 192 m (630 piye). 


ESTAOL [posible, Dako ng Pagsangguni [sa Diyos]. 
Isang lunsod sa Sepela at iniatas sa Juda. (Jos 15:20, 
33) Nang maglaon ay itinala ito bilang isang bayan sa 
hanggahan ng Dan. (Jos 19:40, 41) Sa lugar na ito pi- 
nasimulang udyukan ng espiritu ni Jehova si Hu- 
kom Samson, at nang mamatay siya ay dito siya ini- 
libing. (Huk 13:25, 16:31) Sa Estaol at Zora nagmula 
ang 5 Danita na naniktik sa Lais at ang 600 na bumi- 
hag sa lugar na iyon nang dakong huli.--Huk 18:1, 2, 
7, 11, 27. 

Karaniwang ipinapalagay ng mga iskolar na 
ang Estaol ay ang makabagong-panahong lugar 
ng Eshwa' (Eshta'ol) na bahagyang pinaninirahan. 
Ito'y nasa isang mataas na bato na mga 21 km 
(13 mi) sa K ng Jerusalem. 


ESTAOLITA, MGA [Ng (Mula sa) Estaol]. Mga 
Judeanong naninirahan sa Estaol. Nagmula ang 
mga ito kay Sobal sa pamamagitan ng mga pamil- 
ya ni Kiriat-jearim.--1Cr 2:53. 


ESTAQUIS [Uhay ng Butil]. Isa na nasa kon- 
gregasyong Kristiyano sa Roma noong mga 56 C.E. 
na tinukoy ni Pablo bilang “minamahal ko” at pina- 
dalhan niya ng kaniyang mga pagbati.---Ro 16:9. 


ESTATER. Isang baryang pilak na ipinamba- 
yad ng buwis sa templo para kay Jesus at sa 
kaniyang apostol na si Pedro. Palibhasa'y katum- 
bas ng apat na drakma, nagkakahalaga ito ng 
mga apat-na-araw na kita noong panahong iyon. 
(Mat 17:24, 27) Minamalas ng maraming iskolar 
na ito ay ang tetradrakma na hinulma sa Antio- 
quia, Sirya, o sa Tiro. Sa harap, ang tetradrakma 
ng mga taga-Tiro, na humigit-kumulang kasinla- 
ki ng kalahating dolyar ng Estados Unidos, ay 
may nakalarawang ulo ng diyos na si Melkart, 
sa likod naman ay isang agila na nakadapo sa 
timon ng isang barko, at isang inskripsiyon na 
“Tiro na Banal at Di-Malulupig.” Isang wangis ni 


ESTEBAN 


Emperador Augusto ang makikita naman sa tetra- 
drakma ng Antioquia. 


ESTEBAN [mul sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “korona, putong"”]. Ang unang Kristi- 
yanong martir. Bagaman Griego ang kaniyang pa- 
ngalan, siya ay isa sa tapat na mga Judiong nalabi 
na tumanggap at sumunod sa Mesiyas.---Gaw 7:2. 

Ang Pag-aatas sa Kaniya sa Isang Panta- 
nging Ministeryo. Ang pangalan ni Esteban ay 
unang lumitaw sa ulat ng Bibliya may kaugnayan sa 
pag-aatas ng mga lalaki sa mga pananagutan ukol 
sa pantanging paglilingkod sa kongregasyong Kristi- 
yano sa Jerusalem. Ang ulat ay kababasahan: “Nang 
mga araw ngang ito, nang ang mga alagad ay du- 
marami, nagkaroon ng bulung-bulungan mula sa 
mga Judiong nagsasalita ng Griego laban sa mga 
Judiong nagsasalita ng Hebreo, sapagkat ang kani- 
lang mga babaing balo ay napapabayaan sa araw- 
araw na pamamahagi.” Nakita ng mga apostol ang 
pangangailangan na bigyan ng pantanging pansin 
ang bagay na ito, at tinagubilinan nila ang kongre- 
gasyon: “Kaya, mga kapatid, humanap kayo sa ga- 
nang inyo ng pitong lalaking may patotoo mula 
sa gitna ninyo, puspos ng espiritu at karunungan, 
upang maatasan namin sila sa mahalagang gawa- 
ing ito.” Kaya ang kuwalipikadong mga lalaking ito 
ay pinili at inatasan ng mga apostol.---Gaw 6:1-6. 

Sa gayon, tumanggap si Esteban ng isang atas sa 
ministeryo sa isang pantanging paraan. Siya at ang 
anim na iba pang inatasan sa “mahalagang gawaing 
ito,” ang pamamahagi ng mga panustos na pagkain, 
ay maaaring matatandang lalaki, o mga tagapanga- 
siwa na. Ang mga lalaking ito ay mga lalaking 
“puspos ng espiritu at karunungan,” na kahilingan 
noong partikular na panahong iyon ng kagipitan, sa- 
pagkat hindi lamang ito basta pamamahagi ng mga 
panustos na pagkain (posibleng mga butil at iba 
pang mga pangunahing pagkain) kundi kasangkot 
din dito ang pangangasiwa. Maaaring kinailangang 
gampanan ng mga lalaking ito ang mga tungkuling 
pagbili, pag-iingat ng mga rekord, at iba pa. Kaya, 
bagaman ang gayong gawain, kung sa mas maliit 
na antas o sa ilalim ng ibang mga kalagayan, ay 
maaari na sanang gampanan ng isang di'a'ko-nos, 
isang “ministeryal na lingkod,” hindi ng isang taga- 
pangasiwa, o matandang lalaki, ang situwasyon dito 
ay maselan, yamang mayroon nang suliranin at 
mga hidwaan sa kongregasyon. Sa gayon ay na- 
ngangailangan ito ng mga lalaking may mahusay 
na pagpapasiya, maingat, may-unawa, at makara- 
nasan. Ipinahihiwatig ng pagtatanggol ni Esteban 
sa harap ng Sanedrin ang kaniyang mga kuwalipi- 
kasyon. 

Habang inaasikaso niya ang iniatas na minister- 
yal na mga tungkuling ito, buong-siglang ipinagpa- 


726 


tuloy ni Esteban ang kaniyang Kristiyanong panga- 
ngaral. Iniulat ng mananalaysay na si Lucas na “si 
Esteban, puspos ng kagandahang-loob at kapangya- 
rihan,” at “gumagawa ng dakilang mga palatandaan 
at mga tanda sa mga tao,” ay mahigpit na sinalan- 
sang ng mga Judio mula sa tinatawag na Sinagoga 
ng mga Pinalaya at ng mga iba pa mula sa Asia at 
Aprika. Ngunit gayon na lamang ang karunungan 
at espiritu na ipinakita ni Esteban sa pagsasalita 
anupat hindi sila nakapanindigan laban sa kaniya. 
Gaya ng ginawa sa kaso ni Jesus, ang mga kaa- 
way ay palihim na kumuha ng mga bulaang saksi 
upang akusahan si Esteban ng pamumusong sa ha- 
rap ng Sanedrin.--Tingnan ang TAONG PINALAYA, 
TAONG LAYA. 

Ang Pagtatanggol Niya sa Harap ng Sane- 
drin. Buong-tapang na isinalaysay ni Esteban 
ang mga pakikitungo ng Diyos sa mga Hebreo 
mula noong panahon ng kanilang ninunong si 
Abraham, at nagtapos siya sa matitinding akusa- 
syon laban sa kaniya mismong tagapakinig na mga 
lider ng relihiyon. Samantalang nasugatan ang ka- 
nilang puso dahil totoo ang mga akusasyon at nag- 
sisimulang magngalit ang kanilang ngipin laban sa 
kaniya, si Esteban ay pinagkalooban ng Diyos ng 
isang pangitain ng kaluwalhatian ng Diyos at ni Je- 
sus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Nang ilarawan 
niya ang pangitain, ang kapulungan ay sumigaw at 
may-pagkakaisang dumaluhong sa kaniya at itina- 
pon nila siya sa labas ng lunsod. Pagkatapos, nang 
mailapag nila ang kanilang mga kasuutan sa paa- 
nan ni Saul, binato nila si Esteban hanggang sa 
mamatay ito. Bago ‘natulog sa kamatayan, nana- 
langin si Esteban: “Jehova, huwag mong iparatang 
sa kanila ang kasalanang ito.” Dumating ang ilang 
mapagpitagang lalaki at inilibing nila siya at tinag- 
huyan ang kaniyang kamatayan. Pagkatapos ay 
nagsimula ang malaking pag-uusig laban sa mga 
Kristiyano, anupat nangalat sila (bagaman nanati- 
li sa Jerusalem ang mga apostol) at nagbunga 
ng paglaganap ng mabuting balita.---Gaw 6:8-8:2, 
11:19, 22:20. 

Kalakip sa salaysay ni Esteban na ipinahayag sa 
harap ng Sanedrin ang ilang pangyayari may kina- 
laman sa kasaysayan ng mga Judio na hindi masu- 
sumpungan sa Hebreong Kasulatan: ang edukasyon 
ni Moises sa Ehipto, ang edad niyang 40 nang tuma- 
kas siya mula sa Ehipto, ang 40-ta6ng lawig ng pa- 
nanatili niya sa Midian bago siya bumalik sa Ehipto, 
at ang papel ng mga anghel sa pagbibigay ng Kau- 
tusang Mosaiko.---Gaw 7:22, 23, 30, 32, 38. 

Si Esteban ang unang nagpatotoo na nakita niya, 
sa isang pantanging pangitain, si Jesus na bumalik 
na sa langit at nasa kanan ng Diyos, gaya ng inihu- 
la sa Awit 110:1.--Gaw 7:55, 56. 


727 


ESTEFANAS [mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “korona, putong"]. Isa sa mga 
may-gulang na miyembro ng kongregasyon sa Co- 
rinto, ang kabisera ng Romanong probinsiya ng 
Acaya sa timugang Gresya. Personal na binautis- 
muhan ni Pablo ang sambahayan ni Estefanas bi- 
lang ang “mga unang bunga” ng kaniyang mi- 
nisteryo sa probinsiyang iyon. (1Co 1:16, 16:15) 
Pagkaraan ng mga limang taon, mga 55 C.E., si Es- 
tefanas, kasama ang dalawa pang kapatid mula sa 
Corinto, ay dumalaw kay Pablo sa Efeso, at maaa- 
ring sa pamamagitan nila nalaman ni Pablo ang 
nakapipighating mga kalagayan na isinulat niya sa 
kaniyang unang kanonikal na liham sa mga taga- 
Corinto. (1Co 1:11: 5:1, 11:18) At maaaring sa pama- 
magitan din ng kanilang mga kamay naihatid ang 
liham na ito sa Corinto.--1Co 16:17. 


ESTEMOA, ESTEMO [posible, Dako ng Paki- 
kinig [samakatuwid nga, sa salita ng Diyo5s]]. 

1. Anak ni Isba o, posible, isang Judeanong ba- 
yan na ang karamihan sa mga naninirahan doon ay 
nagmula kay Isba.---1Cr 4:17. 

2. Isang Maacateo at inapo ni Hodias.--- 1Cr 4:19. 

3. Isang bayan sa bulubunduking pook ng Juda. 
Tinatawag din itong Estemo. Bagaman ito ay orihi- 
nal na nakaatas sa Juda, nang maglao'y itinakda ito 
sa mga Levita, kasama ang mga pastulan nito. (Jos 
15:50: 21:14, 1Cr 6:57) Tumutugma ito sa makaba- 
gong nayon ng es Samu' (Estemoa'), na mga 15 km 
(9 na mi) sa TTK ng Hebron. Marahil ay ito rin ang 
Blg. 1. 

Ang Estemoa ay isa sa mga lugar na malimit 
puntahan ni David noong siya'y isang takas. Pagka- 
tapos niyang magtagumpay laban sa mga manda- 
rambong na mga Amalekita, mula sa mga samsam 
ay nagpadala siya ng kaloob sa kaniyang mga kaibi- 
gan sa lugar na ito.— 1Sa 30:26-28. 


ESTHER. Isang ulilang dalagitang Judio mula 
sa tribo ni Benjamin na ang pangalang Hebreo ay 
Hadasa (nangangahulugang “Mirto"): isang inapo 
ng mga ipinatapon mula sa Jerusalem kasama ni 
Haring Jehoiakin (Jeconias) noong 617 B.C.E. (Es 
2:5-7) Siya ay anak ni Abihail na tiyo ni Mardokeo. 
(Es 2:15) Ang tagapag-alaga niya ay ang kaniyang 
nakatatandang pinsan na si Mardokeo, isa sa “mga 
lingkod ng hari na nasa pintuang-daan ng hari” sa 
palasyo sa Susan noong panahon ng paghahari ng 
Persianong haring si Ahasuero (Jerjes I, noong ika- 
limang siglo B.C.E.). (Es 2:7: 3:2) Matapos patalsikin 
ni Ahasuero sa puwesto ang kaniyang reynang si 
Vasti dahil sa pagsuway, iniutos niyang tipunin ang 
lahat ng magagandang dalaga para sa isang yugto 
ng pantanging pagmamasahe at pangangalaga para 


ESTHER 


sa pagpapaganda, upang ang hari ay makapili ng isa 
na papalit kay Vasti bilang reyna. Kabilang si Esther 
sa mga dinala sa bahay ng hari at ipinagkatiwala sa 
pangangalaga ni Hegai na tagapag-alaga sa mga 
babae. Dahil sa utos ni Mardokeo, inilihim niya na 
isa siyang Judio. (Es 2:8, 10) Si Esther ay napiling 
reyna noong ikapitong taon ng paghahari ni Aha- 
suero. (Es 2:16, 17) Sa buong panahong iyon, patu- 
loy siyang nakipag-ugnayan kay Mardokeo, anupat 
sinusunod ang payo nito. Nagsalita siya sa hari sa 
pangalan ni Mardokeo nang matuklasan ni Mardo- 
keo ang isang pakana laban sa hari.---Es 2:20, 22. 

Noong ika-12 taon ni Ahasuero, nagplano si Ha- 
man na Agagita, na noo'y punong ministro, na lipu- 
lin ang lahat ng mga Judio sa 127 nasasakupang 
distrito sa imperyo. Mula sa hari ay tumanggap siya 
ng awtorisasyon na magpalabas ng batas upang 
maipatupad ito. (Es 3:7-13) Bilang pagkilos kaayon 
ng impormasyon at payo ni Mardokeo, isiniwalat ni 
Esther sa hari ang balakyot na layon ng pakana ni 
Haman. Ang reaksiyon ni Haman ay nakaragdag sa 
pagngangalit ng hari, at si Haman ay ibinitin. (Es 
4:7-7:10) Dahil sa kahilingan ni Esther, nagpalabas 
ang hari ng ikalawang batas na nagbibigay ng aw- 
torisasyon sa mga Judio na makipaglaban alang- 
alang sa kanilang buhay sa araw na itinakda upang 
patayin sila. (Es 8:3-14) Dahil sa utos ng hari at sa 
takot nila kay Mardokeo, na siyang humalili kay Ha- 
man bilang punong ministro, tinulungan ng mga 
gobernador at mga opisyal ng imperyo ang mga Ju- 
dio na magtamo ng lubusang tagumpay sa mga ka- 
away ng mga ito. (Es 9) Ang mga tagubilin ni Mar- 
dokeo, na pinagtibay ni Esther, ay nag-utos sa mga 
Judio na ipagdiwang taun-taon ang Kapistahan ng 
Purim, isang kaugaliang sinusunod hanggang sa 
araw na ito.---Es 9:20, 21, 29. 

Bagaman hindi binabanggit ng aklat ng Esther 
ang pangalan ng Diyos, maliwanag mula sa mga iki- 
nilos nina Mardokeo at Esther na sila ay kapuwa ta- 
pat na mga lingkod ng tunay na Diyos na si Jehova. 
Ipinamalas ni Esther ang mga katangian ng isa na 
nagtitiwala sa kautusan ng Diyos. Siya ay “may ma- 
gandang tindig at kahali-halinang anyo” (Es 2:7), 
ngunit ang higit na mahalaga ay nagpamalas siya ng 
kagayakan ng “lihim na pagkatao ng puso sa walang- 
kasiraang kasuutan ng tahimik at mahinahong espi- 
ritu.” (1Pe 3:4) Sa gayon ay nagtamo siya ng lingap 
sa harap ni Hegai, ang tagapag-alaga sa mga babae, 
at gayundin sa harap mismo ng hari. Ang mapagpa- 
rangyang kagayakan ay hindi niya itinuring na ma- 
halaga kung kaya naman “hindi siya humiling ng 
anuman maliban sa binanggit ni Hegai.” (Es 2:15) 
Nagpakita siya ng malaking pag-iingat at pagpipigil 
sa sarili. Naging mapagpasakop siya sa kaniyang asa- 
wang si Ahasuero, anupat lumapit siya rito sa isang 


ESTHER, AKLAT NG 


mataktika at magalang na paraan nang manganib 
ang kaniyang buhay at ang buhay ng kaniyang ba- 
yan. Nanatili siyang tahimik nang matalinong gawin 
ang gayon ngunit nagsalita siya nang may tapang at 
walang takot nang kinailangan iyon, at sa tamang 
panahon. (Es 2:10, 7:3-6) Tumanggap siya ng payo 
mula sa kaniyang may-gulang na pinsang si Mardo- 
keo, bagaman ang pagsunod doon ay nagsapanganib 
sa kaniyang buhay. (Es 4:12-16) Ang kaniyang pag- 
ibig at pagkamatapat sa kaniyang bayan, ang mga 
Judio, na katipang bayan din naman ng Diyos, ay na- 
ipakita nang kumilos siya alang-alang sa kanila. 
--Tingnan ang MARDCKEO Blg. 2. 


ESTHER, AKLAT NG. Isang aklat ng He- 
breong Kasulatan, na ang titulo ay kinuha sa panga- 
lan ng pangunahing tauhan nito, bagaman sa ilang 
kopya ng Latin na Vulgate ay tinatawag itong “Aha- 
suero” alinsunod sa Persianong hari na prominente 
sa ulat. Tinatawag ito ng mga Judio na Meghillath' 
Ester’ o basta Meghil-lah, nangangahulugang “ba- 
lumbon,” dahil para sa kanila, sa ganang sarili ay 
isa itong lubhang pinagpipitaganang balumbon. 

Ang Manunulat ng Aklat. Hindi sinasabi ng 
Kasulatan kung sino ang sumulat ng aklat ng Es- 
ther. Ipinapalagay ng ilang iskolar na isinulat ito ni 
Ezra, ngunit ang katibayan ay mas pabor kay Mar- 
dokeo. Si Mardokeo ay nasa posisyong malaman ang 
lahat ng maliliit na detalye na nauugnay sa salay- 
say tungkol sa personal na buhay niya at ni Esther, 
sa mga gawain ng mga miyembro ng pamilya ni 
Haman, at partikular na sa mga pangyayari sa kas- 
tilyo ng Susan. Nang itaas ang tungkulin niya tungo 
sa pagiging punong ministro ng pamahalaan ng 
Persia, maaaring nakasangguni siya sa opisyal na 
mga dokumento na binanggit sa ulat, at kung paa- 
nong sina Daniel, Ezra, at Nehemias ay humawak ng 
opisyal na mga posisyon sa pamahalaan ng Persia sa 
ibang mga panahon at sumulat ng mga aklat ng Bi- 
bliya na naglalarawan sa kaugnayan ng mga Judio 
sa pandaigdig na kapangyarihang iyon, sa gayun- 
ding paraan, si Mardokeo, taglay ang pagpapala ni 
Jehova, ang siyang pinakamalamang na sumulat ng 
aklat ng Esther. 

Tagpo sa Kasaysayan. Batay sa ulat, ang mga 
pangyayari ay naganap sa panahon ng paghahari 
ng isang Ahasuero na namahala noong ang Imper- 
yo ng Persia ay umaabot mula sa India hanggang sa 
Etiopia at sumasaklaw ng 127 probinsiya o nasasa- 
kupang distrito. (Es 1:1) Dahil sa mga imporma- 
syong ito at sa bagay na ang ulat ay inilakip ni 
Ezra sa kanon, maitatakda natin ang panahong sak- 
law nito sa yugto ng paghahari ng isa sa sumusu- 
nod na tatlong hari na kilala sa sekular na kasaysa- 
yan: Dario I na Persiano, Jerjes I, at Artajerjes 
Longimanus. Gayunman, kapuwa sina Dario I at Ar- 


728 


tajerjes Longimanus ay kilalang nagpakita ng pabor 
sa mga Judio bago ang ika-12 taon ng kani-kanilang 
paghahari, na hindi katugma ng Ahasuero sa aklat, 
yamang lumilitaw na hindi siya lubos na pamilyar 
sa mga Judio at sa kanilang relihiyon, ni nakahilig 
man siyang paboran sila. Dahil dito, pinaniniwala- 
ang ang Ahasuero sa aklat ng Esther ay si Jerjes I, 
anak ng Persianong hari na si Dariong Dakila. Iniha- 
halili pa nga ng ilang salin (AT, Mo) ang “Jerjes" 
para sa “Ahasuero” sa teksto. 

Sa aklat ng Esther, lumilitaw na ang opisyal na 
mga taon ng paghahari ng haring ito ay binibilang 
mula noong magkasabay silang mamahala ng kani- 
yang amang si Dariong Dakila. Dahil ang unang 
mga pangyayari na inilahad sa aklat ng Esther ay 
naganap noong ikatlong taon ng kaniyang paghaha- 
ri at ang iba pang bahagi ng ulat ay sumasaklaw 
sa natitirang bahagi ng kaniyang paghahari, mali- 
wanag na ang aklat ay sumasaklaw sa yugto mula 
493 B.C.E. hanggang mga 475 B.C.E.---Tingnan ang 
PERSIA, MGA PERSIANO (Ang mga Paghahari ni Jerjes 
at ni Artajerjes). 

Ang aklat ng Esther ay isinulat ilang panahon pag- 
katapos ng ika-12 taon ni Jerjes at maliwanag sa pag- 
wawakas ng paghahari ni Jerjes (mga 475 B.C.E.). Ipi- 
nahihiwatig ng madulang istilo ng pagkakasulat ng 
aklat na ang manunulat ay aktuwal na saksi sa mga 
pangyayari. Karagdagan pa, dahil maliwanag na ipi- 
nahihiwatig na ang manunulat ay nakasangguni sa 
mga dokumento ng pamahalaan (Es 10:2), malamang 
na ang aklat ay isinulat sa Susan na nasa probinsiya 
ng Elam, na noo'y bahagi ng Persia. Ang pagkakaha- 
lo sa Hebreo ng mga salitang Persiano at Caldeo ay 
tumutugma sa nabanggit na panahon ng pagsulat 
gayundin sa lupain ng Persia bilang ang lugar ng 
pagsulat. 

Maaaring dinala ni Ezra ang aklat mula sa Babilo- 
nya patungo sa Jerusalem noong 468 B.C.E., sapag- 
kat nasa kanon ito ng Dakilang Sinagoga ng Jerusa- 
lem bago magwakas ang panahon niyaon noong 
mga 300 B.C.E. 

Autentisidad at Pagiging Kanonikal. Pinag- 
aalinlanganan ng ilan ang kanonikal na awtoridad 
ng aklat ng Esther dahil hindi ito sinipi o tinukoy sa 
Kristiyanong Griegong Kasulatan. Ngunit hindi ma- 
tibay ang pagtutol na ito, sapagkat gayundin ang si- 
tuwasyon ng ibang mga aklat na lubusan nang 
napatunayan na kanonikal, gaya ng Ezra at Ecle- 
siastes. Kabilang sina Melito ng Sardis, Gregory ng 
Nazianzus, at Athanasius sa mga hindi naglalakip 
nito sa kanilang mga talaan ng kanonikal na mga 
aklat. Gayunman, ang aklat ay tinutukoy nina Je- 
rome, Augustine, at Origen sa pangalan. Ito ay nasa 
koleksiyon ni Chester Beatty, anupat masusumpu- 
ngan ang mga aklat ng Ezekiel, Daniel, at Esther sa 
iisang codex, na malamang na tinipon noong unang 


729 


kalahatian ng ikatlong siglo C.E. Waring ang awto- 
ridad nito ay hindi kailanman pinag-alinlanganan 
ng mga Judio o ng unang mga Kristiyano sa kabu- 
uan. Sa kanilang mga Bibliya, kadalasang inilalagay 
ito ng mga Judio sa Hagiographa (ang Mga Akda) sa 
pagitan ng Eclesiastes at Daniel. 

Nang maglaon, ang aklat ay nilakipan ng 
mga dagdag na Apokripal. Ayon sa ilang iskolar, 
ang mga ito ay isinulat humigit-kumulang noong 
100 B.C.E., mga 300 taon pagkatapos na makumple- 
to ang kanon ng Hebreong Kasulatan, ayon sa tra- 
disyonal na pangmalas. 

Ang aklat ng Esther ay inaakusahan ng pagpapa- 
labis sa pagbanggit nito sa isang piging na tumagal 
nang 180 araw noong ikatlong taon ng paghahari ni 
Ahasuero. (Es 1:3, 4) Gayunman, may nagsasabi 
na maaaring gayon kahaba ang idinaos na piging 
upang makadalo ang malaking bilang ng mga opi- 
syal mula sa maraming probinsiya na dahil sa kani- 
lang mga tungkulin ay hindi makadadalo sa buong 
piging at makaparoroon nang sabay-sabay. Ang to- 
too, hindi sinasabi ng teksto na tumagal ang piging 


ESTHER, AKLAT NG 


nang gayon kahaba, kundi na ipinakita ng hari sa 
kanila ang kayamanan at kaluwalhatian ng kani- 
yang kaharian sa loob ng 180 araw. May piging na 
binabanggit sa 1:3 at 1:5. Posible na hindi dalawang 
piging ang tinutukoy, kundi, sa halip, ang tinutukoy 
sa talata 3 ay ang pitong-araw na piging para sa la- 
hat ng nasa kastilyo sa pagtatapos ng malaking 
kapulungan.--Commentary on the Old Testament, 
nina C. Keil at F. Delitzsch, 1973, Tomo IMI, Esther, 
p. 322-324. 

Dahil wala itong anumang tuwirang pagbanggit 
sa Diyos, pinararatangan ng ilan ang aklat ng pagi- 
ging di-relihiyoso. Gayunpaman, bumabanggit ito 
ng pag-aayuno at ng “paghingi ng saklolo ng mga 
Judio, na nagpapahiwatig ng pananalangin. (Es 4: 
3, 16, 9:31) Gayundin, mahihiwatigan ang pagma- 
maniobra ng Diyos sa mga pangyayari nang sa 
isang angkop na pagkakataon ay hindi makatulog 
ang hari (6:1) at ang posibleng pagtukoy sa layunin 
ng Diyos may kaugnayan sa pagkakamit ni Esther 
ng pagkareyna. (4:14) Karagdagan pa, isang katiba- 
yan ng pagsamba ni Mardokeo kay Jehova ang 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG ESTHER 


Isang madulang ulat tungkol sa kung paanong si Esther, sa 
patnubay ng kaniyang nakatatandang pinsan na si Mar- 
dokeo, ay ginamit ng Diyos upang iligtas ang mga Judio 
mula sa pagkalipol 


Maliwanag na isinulat ni Mardokeo, at lumilitaw na suma- 
saklaw mula 493-mga 475 B.C.E. 


Si Esther ay naging reyna sa Susan 


Nang ipatawag ni Haring Ahasuero (maliwanag na si Jerjes 1) 
si Reyna Vasti sa isang maharlikang piging, upang maipag- 
malaki niya ang karilagan nito, may-pagmamatigas itong 
tumanggi na pumaroon, inalis ng hari si Vasti bilang reyna 
(1:1-22) 

Si Esther ay napili mula sa lahat ng magagandang dalaga sa 
kaharian at ginawang reyna, sa utos ni Mardokeo, hindi 
niya isiniwalat na isa siyang Judio (2:1-20) 

Nagpakana si Haman na ipalipol ang mga Judio, ngu- 
nit nabaligtad ang mga pangyayari 

Si Haman na Agagita ay itinaas ng hari nang higit sa lahat 
ng iba pang prinsipe, ngunit tumanggi si Mardokeo na yu- 
kuran ito (3:1-4) 

Palibhasa'y nagngalit dahil sa pagtanggi ni Mardokeo, nagpa- 
kana si Haman na lipulin ang lahat ng Judio sa imperyo, 
ang hari ay naudyukang sumang-ayon, itinakda ang petsa, 
at inilabas ang batas (3:5-15) 


Tinagubilinan ni Mardokeo si Esther na personal na maman- 
hik sa hari, bagaman maaaring manganib ang buhay nito 
sa pagharap sa hari nang hindi inanyayahan (4:1-17) 

Malugod na tinanggap ng hari si Esther: inanyayahan niya 
ang hari at si Haman sa isang piging: pagkatapos ay hini- 
ling niya na bumalik sila sa sumunod na araw para sa isa 
pang piging (5:1-8) 


Gayunman, nasira ang kagalakan ni Haman dahil muling tu- 
manggi si Mardokeo na yukuran siya, kaya nagpatayo si 
Haman ng isang napakataas na tulos at nagplanong himu- 
kin ang hari na ibitin doon si Mardokeo bago ang piging 
noong sumunod na araw (5:9-14) 

Kinagabihan, nang hindi makatulog ang hari, iniutos niyang 
basahin sa kaniya ang mga rekord, at nalaman niya na 
hindi nagantimpalaan si Mardokeo sa pagsusumbong ng 
isang pakana na paslangin ang hari, kinaumagahan, nang 
dumating si Haman, tinanong siya ng hari kung ano ang 
dapat gawin upang parangalan ang isang lalaki na kinalu- 
lugdan ng hari, palibhasa'y iniisip na siya ang lalaking 
iyon, nagmungkahi si Haman ng marangyang parangal: 
pagkatapos, si Haman mismo ang inutusang magbigay ng 
gayong parangal kay Mardokeo sa harap ng madla (6:1-13: 
2:21-23) 

Sa piging noong araw na iyon, ipinabatid ni Esther sa hari 
na siya at ang kaniyang bayan ay ipinagbili ni Haman 
upang puksain, sa matinding galit ng hari, iniutos niyang 
ibitin si Haman sa tulos na ipinatayo nito para kay Mardo- 
keo (6:14-7:10) 

Itinaas ang tungkulin ni Mardokeo, at naligtas ang 
mga Judio 

Ibinigay kay Mardokeo ang singsing na panlagda ng hari na 
kinuha kay Haman (8:1, 2) 

Sa pagsang-ayon ng hari, inilabas ang isang batas na nagpa- 
pahintulot sa mga Judio na ipagtanggol ang kanilang sari- 
li at lipulin ang kanilang mga kaaway sa mismong araw na 
itinakda para sa kanilang sariling kapuksaan: libu-libo sa 
mga kaaway ng mga Judio ang pinatay (8:3-9:19) 

Ipinag-utos na gunitain ang pagkakaligtas na ito taun-taon 
(9:20-32) 

Si Mardokeo ay naging ikalawa sa hari at gumawa sa ikabu- 
buti ng kaniyang bayan (10:1-3) 


ESTOICO, MGA 


kaniyang mahigpit na pagtangging yumukod sa ka- 
away ng Diyos na si Haman, na isang Agagita at 
sa gayo'y maaaring isang maharlikang Amalekita. 
--3:1-6, Exo 17:14. 

Katibayan mula sa kasaysayan at arkeolo- 
hiya. Ang mga tuklas sa kasaysayan at arkeolo- 
hiya ay sumusuporta rin sa autentisidad ng aklat 
ng Esther. Mapatutunayan ito ng ilang halimbawa. 
Ang paraan ng pagpaparangal ng mga Persiano sa 
isang tao ay inilalarawan nang may kawastuan. (Es 
6:8) Puti at asul (o biyoleta) ang maharlikang mga 
kulay ng Persia. Sa Esther 8:15, mababasa natin na 
si Mardokeo ay nagsuot ng “damit-hari na asul at 
lino" at ng balabal na mamula-mulang purpura. 

Si Esther ay “tumindig . . . sa pinakaloob na loo- 
ban ng bahay ng hari na katapat ng bahay ng hari, 
samantalang ang hari ay nakaupo sa kaniyang ma- 
harlikang trono sa maharlikang bahay na katapat 
ng pasukan ng bahay. At nangyari, nang makita ng 
hari si Esther na reyna na nakatayo sa looban, ito ay 
nagtamo ng lingap sa kaniyang paningin.” (Es 5: 
1, 2) Isinisiwalat ng mga paghuhukay na eksakto 
ang detalye ng paglalarawang ito. Isang pasilyo ang 
bumabagtas mula sa Bahay ng mga Babae patungo 
sa pinakaloob na looban, at sa gilid ng looban na ka- 
tapat ng pasilyo ay naroon ang bulwagan, o silid ng 
trono, ng palasyo. Ang trono ay nasa gitna ng mas 
malayong pader, at mula sa magandang puwestong 
ito ay maaaring tumanaw ang hari sa kabila ng ta- 
bing na nakaharang at makita ang reyna na naghi- 
hintay upang makausap siya. Ipinakikita ng iba 
pang mga detalye sa aklat na may lubos na kabati- 
ran ang manunulat tungkol sa palasyo. Maliwanag 
na walang saligan ang mga pagtutol na diuma- 
no'y hindi makasaysayan at hindi tumpak ang aklat 
kung tungkol sa mga ugali at mga kostumbre ng 
mga Persiano. 

Ang isang napakatibay na ebidensiya ng autenti- 
sidad ng aklat ay ang Kapistahan ng Purim, o ng Pa- 
labunutan, na ginugunita ng mga Judio hanggang 
sa araw na ito, sa anibersaryong ito, ang buong ak- 
lat ay binabasa sa kanilang mga sinagoga. Sinasa- 
bing tinutukoy ng isang inskripsiyong cuneiform na 
maliwanag na mula sa Borsippa ang isang Persia- 
nong opisyal na nagngangalang Mardukâ (Mardo- 
keo?) na nasa Susa (Susan) noong pagtatapos ng 
paghahari ni Dario I o noong pasimula ng pagha- 
hari ni Jerjes I.--Zeitschrift für die alttestament- 
liche Wissenschaft, 1940/41, Tomo 58, p. 243, 244, 
1942/43, Tomo 59, p. 219. 

Ang aklat ng Esther ay lubusang kasuwato ng iba 
pang bahagi ng Kasulatan at nagsisilbing kapupu- 
nan ng mga ulat nina Ezra at Nehemias yamang ini- 
lalahad nito kung ano ang nangyari sa itinapong ba- 
yan ng Diyos sa Persia. Gaya ng buong Kasulatan, 


730 


isinulat ito upang maglaan ng pampatibay-loob, ka- 
aliwan, at tagubilin para sa atin.---Ro 15:4. 


ESTOICO, MGA. Mga pilosopong nakaharap 
ni Pablo noong nangangaral siya sa pamilihan sa 
Atenas. Bagaman bahagyang nagbago ang kanilang 
mga pangmalas sa paglipas ng panahon, ang mga 
Estoico ay pangunahin nang naniniwala na ang ma- 
terya at puwersa (kung minsan, ang huling nabang- 
git ay tinatawag na tadhana, dahilan, o Diyos) ang 
saligang mga simulain sa uniberso. Para sa mga Es- 
toico, ang lahat ng bagay, kahit ang masasama 
at mabubuting katangian, ay materyal. Palibhasa'y 
hindi naniniwala na ang Diyos ay isang Persona, ipi- 
napalagay nila na ang lahat ng bagay ay bahagi ng 
isang di-personang bathala at na dito nanggaling 
ang kaluluwa ng tao. Bagaman inaakala nila na ang 
kaluluwa ay patuloy na nabubuhay pagkamatay 
ng katawan, naniniwala ang ilang Estoico na sa da- 
kong huli ay mapupuksa ito kasama ng uniberso: 
naniniwala naman ang iba na sa katapus-tapusan ay 
muli itong lalakip sa bathalang iyon. Pinanghahawa- 
kan ng mga Estoico na upang matamo ng tao ang 
sukdulang tunguhin, ang kaligayahan, dapat ni- 
yang gamitin ang kaniyang makatuwirang pag-iisip 
upang maunawaan niya ang mga batas na umuugit 
sa uniberso at makapamuhay siya kaayon ng mga 
ito. Samakatuwid, para sa kanila, ang isang matuwid 
na buhay ay nangangahulugan ng ‘pagsunod sa ka- 
likasan.’ Sa palagay nila, ang taong tunay na maru- 
nong ay hindi nababahala sa kirot o kaluguran at 
hindi apektado ng kayamanan o karalitaan at mga 
katulad nito. Naniniwala sila na kapalaran ang umu- 
ugit sa mga pangyayari sa buhay ng mga tao, at 
kung waring gabundok na ang mga suliranin, itinu- 
turing nilang katanggap-tanggap ang pagpapatiwa- 
kal. 

Matapos makipagsamahan sa mga Cynico nang 
ilang panahon, itinatag ni Zeno ng Citium, Ciprus, 
ang hiwalay na paaralang ito ng pilosopiya noong 
mga 300 B.C.E. Kinuha ng kaniyang mga alagad 
ang pangalang Estoico sa Stoa Poikile, ang pininta- 
hang beranda sa Atenas kung saan siya nagturo. 
Ang pilosopiyang Estoico ay higit pang pinalawak 
partikular na nina Cleanthes at Chrysippus at mala- 
wakan ding tinanggap ng mga Griego at mga Ro- 
mano, anupat kabilang sa mga naging tagapagtagu- 
yod nito sina Seneca, Epictetus, at ang Romanong 
emperador na si Marcus Aurelius. Lumaganap ito 
hanggang noong mga 300 C.E. 

Tulad ng mga Epicureo, ang mga Estoico ay hindi 
naniniwala sa pagkabuhay-muli gaya ng itinuturo 
ng mga Kristiyano. Kaya naman nang ipahayag ni 
Pablo ang mabuting balita tungkol kay Jesus at ang 
pagkabuhay-muli, tinawag nila siyang isang 'dalda- 


731 


lero' at sinabing siya'y waring “isang tagapaghayag 
ng mga bathalang banyaga.” Nang maglaon, mata- 
pos siyang dalhin sa Areopago, sinipi ni Pablo ang 
mga akda ng mga Estoicong sina Aratus ng Cilicia 
(sa kaniyang Phaenomena) at Cleanthes (sa Hymn 
to Zeus), na sinasabi: “Sapagkat sa pamamagitan [ng 
Diyos], tayo ay may buhay at kumikilos at umiiral, 
gaya nga ng sinabi ng ilan sa mga makata sa 
inyo, “Sapagkat tayo rin ay kaniyang mga supling.”” 
--Gaw 17:17-19, 22, 28. 


ESTON. Anak ni Mehir: inapo ni Kelub na mula 
sa tribo ni Juda.— 1Cr 4:1, 11, 12. 


ESTORAKE [sa Heb., livineh: sa Ingles, sto- 
rax]. Ang pangalan ng punong ito sa Hebreo ay na- 
ngangahulugang “puti,” at ang kaugnay na salitang 
Arabe na lubna ay ikinakapit sa punong estorake 
(Styrax officinalis). Ang estorake ay lumalaki bilang 
isang mataas na palumpong o maliit na puno, bihi- 
ra itong lumampas sa taas na 6 na m (20 piye). Ma- 
rami nito sa Sirya, kung saan gumamit si Jacob ng 
mga baston na mula rito (Gen 30:37), at sa buong 
Palestina, anupat kadalasang tumutubo sa mga tu- 
yong gilid ng burol at mga dakong mabato, kung 
saan mapakikinabangan ang lilim nito. (Os 4:13) 
Ang hugis-biluhabang mga dahon nito, na tumutu- 
bo sa maliliit na sanga nito na mahahaba at mala- 
lambot, ay luntian sa ibabaw ngunit maputing tu- 
lad-lana sa ilalim. Ang kaakit-akit na mga bulaklak 
nito na puti ang mga talulot at kaayaaya ang bango 
ay kahawig na kahawig ng mga bulaklak ng kahel. 


ETAM [Lugar ng mga Ibong Maninila]. 

1. Isang pamayanan ng mga Simeonita sa loob 
ng teritoryo ng Juda. (1Cr 4:24, 32) Hindi matiyak 
ang lokasyon nito, bagaman ipinapalagay ng ilan na 
ito rin ang Tell “Fitum (Tel “Aitun), na nasa pina- 
kagitna ng teritoryo ng Juda na mga 44 na km 
(27 mi) sa K ng En-gedi at may gayunding distansi- 
ya sa TK ng Jerusalem. 

2. Ang malaking batong Etam, kung saan tumira 
si Samson pagkatapos niyang sunugin ang mga bu- 
kid ng mga Filisteo. Mula sa malaking batong ito ay 
kinuha siya ng 3,000 lalaki ng Juda, kusa siyang 
nagpagapos, at ibinigay nila siya sa mga Filisteo. 
(Huk 15:8-13) Bagaman hindi matukoy ang lokasyon 
ng malaking batong Etam, may posibilidad na na- 
uugnay ito sa isang bayan (Blg. 3). Gayunman, 
4 na km (2.5 mi) lamang sa STS ng iminumungka- 
hing lokasyon ng sariling bayan ni Samson na Zora 
(Huk 13:2) ay matatagpuan ang ‘Araq Ismartin, isang 
nakabukod na malaking bato na may mataas na yu- 
ngib na doon ay matatanaw sa ibaba ang Sepela. 
Dahil angkop sa nabanggit na kahulugan ng panga- 
lang ito, posibleng iyon ang lokasyon ng malaking 
batong Etam. 


ETANIM 


3. Isang bayan ng Juda na malamang na nasa 
Khirbet el-Khokh, sa isang burol na mga 2.5 km 
(1.5 mi) sa TK ng Betlehem. Lumilitaw na ang 
Etam at Betlehem ay pinamayanan ng malalapit 
na magkakamag-anak. (1Cr 4:3, 4; tingnan ang 
ATROT-BET-JOAB.) Ayon kay Josephus, tuwing uma- 
ga ay madalas lakbayin ni Haring Solomon sakay 
ng isang karo mula sa Jerusalem ang 13 km (8 mi) 
patungong Etan (Etam), kung saan may mga har- 
din at mga ilog. (Jewish Antiquities, VIII, 186 
[vii, 3]) Ang Etam ay muling itinayo at pinatibay 
ng kahalili ni Solomon na si Rehoboam. (2Cr 11: 
5, 6) Ayon sa Talmud, konektado ang Jerusalem sa 
isang bukal sa dakong K ng Etam sa pamamagitan 
ng isang paagusan.--Babilonyong Talmud, Yoma 
21a; Palestinong Talmud (Talmud ng Jerusalem), 
Yoma 41a. 


ETAN 
gil]. 

1. Isa sa apat na lalaki na ang napakalaking karu- 
nungan ay nahihigitan pa rin niyaong kay Solomon. 
(1Ha 4:31) Maaaring ang Etan na ito ang manunu- 
lat ng Awit 89, sapagkat ipinakikilala ng superskrip- 
siyon na si Etan na Ezrahita ang manunulat nito. Sa 
1 Cronica 2:6, sina Etan, Heman, Calcol, at Dara ay 
pawang tinutukoy bilang mga anak ni Zera na mula 
sa tribo ni Juda at posibleng sila rin ang mga lala- 
king binanggit sa Unang Hari. Si Etan ay tinutukoy 
bilang ang ama ni Azarias.— 1Cr 2:8; tingnan ang 
EZRAHITA. 

2. Ang ama ni Adaias at ang anak ni Zima, isang 
Levita na mula sa pamilya ni Gersom.—1Cr 6:41-43. 

3. Isang anak ni Kisi (1Cr 6:44) o Kusaias (1Cr 
15:17), isang Levita na mula sa pamilya ni Merari. Si 
Etan ay isang mang-aawit at isang manunugtog ng 
simbalo. (1Cr 15:19) Dahil sa malapit na pakikisama 
niya kay Heman, iminumungkahi na si Etan ang Je- 
dutun na inatasan ni David upang maglingkod sa 
harap ng tabernakulo sa Gibeon at na ang kani- 
yang pangalang Etan ay ginawang Jedutun pagka- 
tapos niyang maatasan. (Ihambing ang 1Cr 15:17, 
19 sa 1Cr 16:39-41 at 25:1.)---Tingnan ang JEDUTUN 
Blg. 1. 


ETANIM  [malamang, [mga Batis na] Namama- 
lagi: [Mga Batis na] Umaagos Nang Walang Tigil]. 
Ito ang ikapitong buwang lunar sa sagradong kalen- 
daryo ng mga Israelita, ngunit ang unang buwan 
naman sa sekular na kalendaryo. (1Ha 8:2) Katum- 
bas ito ng huling bahagi ng Setyembre at unang ba- 
hagi ng Oktubre. Pagkatapos ng pagkatapon sa Ba- 
bilonya ay tinawag itong Tisri, isang pangalan na 
hindi lumilitaw sa rekord ng Bibliya ngunit masu- 
sumpungan naman sa mga akdang isinulat pagka- 
raan ng pagkatapon. 


[Namamalagi, Umaagos Nang Walang Ti- 


ETBAAL 


May kinalaman sa kapistahan na nagsisimula sa 
ika-15 araw ng buwang ito (o humigit-kumulang sa 
unang bahagi ng Oktubre), ganito ang isinulat ng is- 
toryador na si Josephus: “Sa ikalabinlima ng buwan 
ding ito, kapag sumasapit na ang taglamig, tinata- 
gubilinan ni Moises ang bawat pamilya na ayusin 
ang kanilang mga tolda, palibhasa'y nangangamba 
sa lamig at bilang proteksiyon din laban sa sama ng 
panahon sa taong iyon.”--Jewish Antiquities, III, 
244 (x, 4). 

Pasimula ng Taong Agrikultural. Pagkata- 
pos ng Pag-alis mula sa Ehipto, bagaman Abib 
(o Nisan) ang naging unang buwan ng taon sa sa- 
gradong kalendaryo ng mga Judio, patuloy na itinu- 
ring ang Etanim bilang ang unang buwan sa diwang 
sekular o agrikultural. Sa buwang ito, halos tapos na 
ang lahat ng pag-aani, anupat nagsisilbi itong pala- 
tandaan ng katapusan ng taong agrikultural. Ang 
maagang mga pag-ulan na kasunod nito ang nag- 
papalambot sa lupa para sa susunod na pagsasaka 
na nagpapahiwatig ng pagpapasimula ng paniba- 
gong mga gawaing agrikultural. Tinukoy ni Jehova 
ang Etanim bilang ang pagpihit ng taon nang tuku- 
yin niya ang kapistahan ng pagtitipon ng ani na na- 
gaganap “sa pagtatapos ng taon” at “sa pagpihit ng 
taon.” (Exo 23:16, 34:22) Kapansin-pansin din na sa 
buwang ito ng Etanim nagsisimula ang taon ng Ju- 
bileo at hindi sa buwan ng Abib.--Lev 25:8-12. 

Ang pangalang ikinapit nang maglaon sa buwang 
ito, ang Tisri, ay nangangahulugang “Pasimula ng 
Taon,” at ang Tisri 1 ay ipinangingilin pa rin ng mga 
Judio bilang ang kanilang Araw ng Bagong Taon 
o Rosh Hashanah (“Ulo ng Taon’). 

Buwan ng Kapistahan. Ang Etanim ay bu- 
wan din ng mga kapistahan. Ang unang araw ay 
ang “araw ng pagpapatunog ng trumpeta.” (Lev 
23:24; Bil 29:1) Yamang ang bawat bagong buwan 
[new moon] ay karaniwan nang ipinapatalastas sa 
pamamagitan ng tunog ng trumpeta, malamang na 
may karagdagan o mas mahabang pagpapatunog 
ng trumpeta sa araw na ito. (Bil 10:10) Sa ika-10 ng 
Etanim ipinangingilin noon ang taunang Araw ng 
Pagbabayad-Sala. (Lev 16:29, 30; 23:27; Bil 29:7) 
Mula ika-15 hanggang ika-21 ay nagaganap naman 
ang Kapistahan ng mga Kubol, o Kapistahan ng Pag- 
titipon ng Ani, na sinusundan ng kapita-pitagang 
kapulungan sa ika-22 araw. (Lev 23:34-36) Sa ga- 
yon, malaking bahagi ng buwan ng Etanim ang sak- 
law ng mga kapanahunang ito ng kapistahan. 

Mga Pangyayaring Naganap sa Etanim. Ya- 
mang naghaharap ng kronolohikal na datos ang Bi- 
bliya, mula sa unang aklat nito at patuloy, at ya- 
mang ang mga taon ng buhay ay unang binanggit 
may kaugnayan sa buhay ni Adan, ang sinaunang 
paggamit sa buwang tinatawag na Etanim bilang 


732 


panimulang buwan ng taon ay waring nagbibigay 
ng saligan upang paniwalaang nagsimula ang bu- 
hay ni Adan sa buwang ito. (Gen 5:1-5) Unang araw 
noon ng unang buwan (tinawag nang maglaon bi- 
lang Etanim) nang alisin ni Noe ang pantakip ng 
arka, pagkatapos gumugol ng mahigit sa sampung 
buwan sa loob ng arka, at mapansin niyang natuyo 
na ang tubig-baha sa lupa. (Gen 8:13) Pagkaraan ng 
mahigit sa 1,300 taon, pinasinayaan ni Solomon ang 
natapos nang templo sa Jerusalem noong Etanim. 
(1Ha 8:2, 2Cr 5:3) Pagkatapos ng pagkawasak ng Je- 
rusalem noong 607 B.C.E., ang pagpatay kay Gober- 
nador Gedalias at ang sumunod na pagtakas patu- 
ngong Ehipto ng nalalabing mga Israelita noong 
buwan ng Etanim ang nagsilbing palatandaan ng 
lubusang pagkatiwangwang ng Juda. (2Ha 25:25, 
26, Jer 41:1, 2) Kabilang ang mga pangyayaring ito 
sa mga dahilan ng “pag-aayuno sa ikapitong buwan” 
na binanggit sa Zacarias 8:19. Pagkaraan ng pitum- 
pung taon, nang buwan ding ito, ang pinalayang 
mga tapong Israelita ay bumalik mula sa Babilonya 
upang pasimulan ang muling pagtatayo ng templo 
sa Jerusalem.--Ezr 3:1, 6. 

May katibayan ding nagpapahiwatig na ang kapa- 
nganakan ni Jesus, gayundin ang kaniyang bautis- 
mo at ang pagpapahid sa kaniya, ay naganap sa bu- 
wang ito.---Tingnan ang JEesU-KRISTO. 


ETBAAL [Kasama ni Baal]. Hari ng mga Sido- 
nio, ang ama ni Jezebel na asawa ni Haring Ahab. 
(1Ha 16:31) Nang ibigay ang kaniyang anak na ba- 
bae upang mapangasawa ni Ahab, pumasok si Et- 
baal sa isang pulitikal na pakikipag-alyansa rito. Sa 
pagsipi ni Josephus sa istoryador na si Menander, 
maliwanag na si Etbaal ang Itobal na binanggit na 
isang saserdote ng diyosang si Astarte (Astoret). 
Nakuha ng saserdoteng ito ang pagkahari sa pama- 
magitan ng pagpaslang kay Phelles, isang inapo ni 
Hiram na hari ng Tiro na sa kaniya nakipag-ugna- 
yan si Solomon may kinalaman sa pagtatayo ng 
templo. Si Etbaal ay sinasabing namahala sa loob 
ng 32 sa 48 taon ng kaniyang buhay. (Against 
Apion, I, 123 [18]) Ang isang pahiwatig ng pagsu- 
long sa komersiyo na isinagawa noong panahon ng 
kaniyang paghahari ay ang pagtukoy ni Menander 
sa pagtatayo ni Etbaal ng Auza sa Libya. Binang- 
git din ni Menander na nagkaroon ng isang-tadng 
tagtuyot noong panahon ng paghahari ni Etbaal. 
--Jewish Antiquities, VIII, 324 (xiii, 2). 


ETER. Isang lunsod ng Sepela sa teritoryo ng 
Juda, ngunit itinakda sa Simeon. (Jos 15:33, 42: 
19:1-9) Sa ngayon, karaniwang ipinapalagay na ito 
ang Khirbet el-'Ater (Tel “Eter) na mga 1.5 km 
(1 mi) sa HK ng Peit Jibrin (Eleutheropolis, Bet Guv- 
rin). Ang ulat ng Josue 19:7 ay halos katulad niya- 


733 


ong nasa 1 Cronica 4:32, at sa huling nabanggit na 
teksto, waring ang Eter ay tinutukoy bilang Token. 

Ipinapalagay ng ilang reperensiyang akda na may 
dalawang Eter, anupat yaong nasa Josue 15:42 ay 
nasa pagitan ng Libna at Maresa (sa Khirbet el- 
“Ater, na nabanggit na), at ang isa naman, na tinu- 
koy sa Josue 19:7, ay malapit sa Ziklag sa dakong T. 
Gayunpaman, bagaman ang ibang mga bayan na 
tinukoy sa Josue 19:7 ay pawang nasa T at ang ka- 
ramihan sa tinukoy sa Josue 15:42 ay nasa ga- 
wing H, mapapansin na ang mga tekstong ito ay pa- 
rehong may binabanggit na bayan ng Asan, at dahil 
dito'y mahirap sabihin nang tiyakan na magkaiba 
ang mga ito. 


ETHAM. Itinala ni Moises bilang ikalawang lu- 
gar na pinagkampuhan ng Israel noong lumabas 
sila sa Ehipto. (Exo 13:20, Bil 33:3-7) Mula sa Etam, 
na “nasa gilid ng ilang,” ang mga Israelita ay nag- 
bago ng direksiyon. Sila ay “bumalik” patungo sa Pi- 
hahirot, kung saan nila tinawid ang dagat. (Bil 33: 
7, 8) Ipinahihiwatig nito na sa Etham sana daraan 
ang mga Israelita papalabas ng Ehipto kung hindi 
sila tinagubilinan ng Diyos na mag-iba ng daan. 

Dahil sa pagbalik nilang ito, inakala ni Paraon na 
ang mga Israelita ay 'nagpapagala-gala sa ilang da- 
hil sa kalituhan’ at ito ang nagtulak sa kaniya na ha- 
bulin sila. Humantong ito sa paglalapat ng Diyos ng 
kahatulan sa mga Ehipsiyo sa Dagat na Pula.---Exo 
14:1-4. 

Sinasabi ng ilang iskolar na ang Etham ay nasa 
silanganing dulo ng Wadi Tumilat, sa H ng Bit- 
ter Lakes. Gayunman, ito'y dahil iniuugnay nila ang 
Hebreong Etham ('Etham') sa Matandang Ehipsi- 
yong salita para sa tanggulan (htm). Kahit tama 
pa ang pag-uugnay na ito, marami namang lugar 
ang ginamitan ng pangalang Ehipsiyo na iyon. Ang 
Etham ay wala sa hilagaang ruta na papalabas ng 
Ehipto at patungo “sa daan ng lupain ng mga Filis- 
teo.” (Exo 13:17) Kaya naman, masasabi na ang 
Etham ay nasa H ng Dagat na Pula at maliwanag na 
nasa hanggahan ng ilang na rehiyon na nagsisilbing 
HK bahagi ng Peninsula ng Sinai. 

Waring ipinahihiwatig ng paghahambing ng Bi- 
lang 33:8 sa Exodo 15:22 na ang ilang na rehiyon na 
katabi ng Etham ay ang “ilang ng Sur.” Maaari rin 
na iisa ang tinutukoy ng mga pangalang ito at pu- 
wede silang pagpalit-palitin. O, kung hindi naman, 
depende kung aling rehiyon ang mas malaki, maa- 
aring ang ilang ng Sur ay sakop ng ilang ng Etham 
o ang ilang ng Etham ay bahagi ng ilang ng Sur. 
--Tingnan ang SUR. 


ETIOPIA [sa Gr., Aithi-o-pi'a, “Rehiyon ng mga 
Sunog na Mukha'], ETIOPE. Etiopia ang pangalang 
ikinapit ng sinaunang mga Griego sa rehiyon ng 


ETIOPIA 


Aprika sa T ng Ehipto. Kaya sa pangkalahatan ay 
katumbas ito ng Hebreong “Cus,” na pangunahin 
nang sumasaklaw sa kasalukuyang Sudan at sa pi- 
nakatimugang bahagi ng makabagong Ehipto. Sa 
mga tekstong Ehipsiyo ang rehiyong ito ay kilala rin 
sa pangalang Keesh. Nang gawin ang saling Septu- 
agint, ginamit ng mga tagapagsalin ang Griegong 
“Etiopia” upang isalin ang Hebreong “Cus” sa lahat 
ng teksto maliban sa dalawa. (Gen 10:6-8, 1Cr 1:8- 
10) Sinunod ng King James Version ang saling ito sa 
lahat ng paglitaw maliban sa Isaias 11:11, kung saan 
ginamit nito ang “Cus” sa halip na “Etiopia”, sinunod 
din ng Revised Standard Version ang Septuagint 
maliban sa Genesis 2:13 at Ezekiel 38:5. Mas pina- 
paboran ng ilang salin (NW, JB) ang Cus sa iba 
pang mga teksto kung saan hindi tiniyak sa kon- 
teksto ang pag-uugnay sa sinaunang Etiopia. Ang 
pangalang Cus ay maaari ring kumapit sa mga tao 
ng Arabia.--Tingnan ang Cus Blg. 2; CUSITA. 

Ang lugar na unang tinukoy sa pangalang Etiopia 
ay binubuo ngayon ng medyo tigang na mga kapa- 
tagan sa H, mga sabana at matalampas na lupain 
sa gitnang rehiyon, at tropikal na maulang kaguba- 
tan sa dakong T. Ang dating mga kabisera ng sina- 
unang Etiopia ay ang Napata at Meroë. Ang Meroë 
ang sentro noon ng isang kaharian kung saan ang 
karapatan sa pagkahari ay nasa linya ng babae sa 
halip na sa lalaki. Sa gayon, ang inang reyna ang 
pinanggagalingan ng karapatan sa trono ng kani- 
yang makaharing anak na lalaki, at kung minsan 
ay maaaring halos siya na rin ang tagapamahala sa 
lupain. Ang pangalang Candace ay binabanggit ng 
mga manunulat na Griego at Latin bilang isang ti- 
tulo na ginamit ng ilang reynang Etiope, maliwa- 
nag na kabilang na ang isa na tinukoy sa Gawa 
8:27. 


Sa anong diwa isang bating ang Etiope 
na pinangaralan ni Felipe? 


Ang bating na Etiope na namamahala sa mga ka- 
yamanan' ni Reyna Candace, at pinangaralan ni Fe- 
lipe, ay maliwanag na isang tuling proselitang Ju- 
dio. (Gaw 8:27-39) Kaya hindi siya minalas bilang 
isang Gentil at sa gayon ay hindi siya nauna kay 
Cornelio bilang ang unang di-tuling Gentil na na- 
kumberte sa Kristiyanismo. (Gaw 10) Para maka- 
samba ang Etiope sa templo sa Jerusalem, tiyak na 
nakumberte siya sa relihiyong Judio at tinuli. (Exo 
12:48, 49: Lev 24:22) Dahil sa Kautusang Mosaiko, 
na nagbabawal sa pagpasok ng mga taong kinapon 
sa loob ng kongregasyon ng Israel (Deu 23:1), mali- 
wanag na ang Etiope ay hindi isang bating ayon sa 
laman. Ang salitang Hebreo para sa “bating” (sa-ris') 


ET-KAZIN 


sa malawak o pantanging diwa ay nangangahulu- 
gan ding isang opisyal, gaya ng sa Genesis 39:1, 
kung saan ang isang opisyal ni Paraon, si Potipar, 
isang taong may-asawa, ay tinatawag na saris’. 
Kung ang Etiopeng opisyal ay aktuwal na isang ba- 
ting, hindi sana siya naging isang proselita, at kung 
hindi siya isang proselita, hindi sana siya binautis- 
muhan ni Felipe, yamang ang mabuting balita ay 
hindi pa pinasisimulang ipaabot sa di-tuling mga 
Gentil. 

Ang Etiopia (Cus) ay isa sa mga lupain kung saan 
nangalat ang mga Judiong tapon pagkatapos na ma- 
lupig ng Babilonya ang Juda. (Isa 11:11) Kaya, ang 
Etiopeng opisyal na ito ay maaaring nagkaroon na 
ng pakikipagsamahan sa mga Judio sa kaniyang lu- 
gar o marahil sa Ehipto, kung saan nakatira ang 
maraming Judio. Ang kaniyang kopya ng balumbon 
ng Isaias ay malamang na isang kopya ng Griegong 
Septuagint, na unang ginawa sa Alejandria, Ehipto. 
Yamang ang kahariang Etiope ay bahagyang na- 
ging Helenisado mula noong panahon ni Ptolemy Il 
(308-246 B.C.E.), hindi magiging kataka-taka na 
ang opisyal na ito ay nakababasa ng wikang Griego. 
Ang kaniyang pagiging isang proselitang Judio at 
ang sumunod na pagkakumberte niya sa Kristiya- 
nismo ay katuparan ng Awit 68:31. 

Wikang Etiope. Hindi matiyak kung ano ang 
orihinal na wika ng Etiopia: sa pagtatapos ng ikawa- 
long siglo B.C.E. ang Ehipsiyong sulat na hiero- 
glyphic ay ginagamit na para sa opisyal na mga ins- 
kripsiyong Etiope. Isang katutubong wika at sulat 
na tinatawag na Meroitic ang kilala na mula noong 
siglo bago magsimula ang Karaniwang Panahon at 
sa loob ng ilang siglo pagkatapos nito. Pagsapit ng 
Karaniwang Panahon at hanggang noong ika-14 na 
siglo, ang wikang tinatawag na Ethiopic ang wikang 
ginamit ng taong-bayan. Ito ay may Semitikong pi- 
nanggalingan gaya ng kasalukuyang wika ng maka- 
bagong Etiopia na tinatawag na Amharic. 


ET-KAZIN. Isang lugar na nagsilbing palatan- 
daan ng hangganan ng Zebulon. (Jos 19:10, 13) Ba- 
gaman sa ngayon ay hindi alam kung saan ang ek- 
saktong lokasyon nito, ipinapalagay ng ilan na ito 
ang makabagong Kafr Kanna na mga 20 km (12 mi) 
sa K ng Dagat ng Galilea. 


ETNAN [Upa, Kaloob]. Isang anak ni Ashur sa 
kaniyang asawang si Hela. Si Etnan ay mula sa tri- 
bo ni Juda at mula sa pamilya ni Hezron.---1Cr 2:3- 
5, 9, 24: 4:5, 7. 


ETNI (Upa, Kaloob]. Isang inapo ni Levi sa pa- 
mamagitan ng kaniyang anak na si Gersom; anak ni 
Zera at ninuno ng manunugtog na si Asap.--1Cr 
6:39-43. 


734 


EUBULO [malamang, Mabuting Payo]. Isa sa 
mga kapatid na Kristiyano na nasa Roma noong pa- 
nahon ng huling pagkabilanggo ng apostol na si Pa- 
blo at binanggit na nagpadala ng mga pagbati kay 
Timoteo.---2Ti 4:21. 


EUFRATES. Pinakamahaba at pinakamahala- 
gang ilog sa TK Asia. Tinatawag itong Firat Nehri 
sa wikang Turko, isang pangalang kahawig ng He- 
breong Perath' at ng Matandang Persianong Ufratu. 
Una itong binanggit sa Genesis 2:14 bilang isa sa 
apat na ilog na dating nagmumula sa Eden. 

Hangganan ng Teritoryong Iniatas sa Israel. 
Nakipagtipan ang Diyos kay Abraham na ibibigay 
niya sa binhi ni Abraham ang lupaing “mula sa ilog 
ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, na ilog ng 
Eufrates.” (Gen 15:18) Ang pangakong ito'y inulit sa 
bansang Israel. (Exo 23:31, Deu 1:7, 8, 11:24, Jos 
1:4) Sinasabi ng 1 Cronica 5:9 na noong panahon 
bago maghari si David, may mga inapo si Ruben na 
nanirahan “hanggang sa pasukan patungo sa ilang 
sa ilog ng Eufrates.” Gayunman, ang Eufrates ay 
may layo na mga 800 km (500 mi), kung ang 
isa'y naglalakbay sa “silangan ng Gilead.” (1Cr 5:10) 
Kaya, maaaring ang pananalitang ito'y nanganga- 
hulugan lamang na pinalawak ng mga Rubenita ang 
kanilang teritoryo sa S ng Gilead hanggang sa bu- 
kana ng Disyerto ng Sirya, at ang disyertong ito na- 
man ay umaabot hanggang sa Eufrates. (Ang RSay 
nagsasabing “hanggang sa pasukan ng disyerto sa 
panig na ito ng Eufrates”: ang JB naman ay “hang- 
gang sa pasimula ng disyerto na nagwawakas sa 
ilog ng Eufrates.”) Samakatuwid, lumilitaw na ang 
pangako ni Jehova ay unang natupad nang lubusan 
noong panahon ng mga paghahari nina David at So- 
lomon. Nang panahong iyon, lumawak ang teritoryo 
ng Israel at nasakop nito ang Arameanong kaharian 
ng Zoba at sa gayo'y umabot ito sa mga pampang 
ng Eufrates, maliwanag na sa bahaging bumabag- 
tas sa hilagang Sirya. (2Sa 8:3, 1Ha 4:21, 1Cr 18:3- 
8: 2Cr 9:26) Dahil sa pagiging prominente ng Eufra- 
tes, kadalasa'y tinutukoy lamang ito bilang “Ilog.” 
--Jos 24:2, 15, Aw 72:8. 

Ang mga Pinagmumulan at Landas Nito. Ang 
Eufrates, na mga 2,700 km (1,700 mi) ang haba, ay 
may dalawang pangunahing pinagmumulan. Ang 
isa, na tinatawag na Kara Su, ay nagmumula sa 
HS Turkey na mga 100 km (60 mi) mula sa TS baha- 
gi ng Dagat na Itim. Ang isa naman, ang Murat Neh- 
ri, ay nagmumula sa pagitan ng Lawa ng Van at ng 
Bundok Ararat sa bandang gitna. Matatagpuan rin 
sa bandang gitna sa pagitan ng mga ilog ng Kara Su 
at Murat Nehri ang libis ng Ilog Araks, na ipinapala- 
gay ng ilan na kaugnay ng Ilog Gihon sa Genesis 
2:13. Ang Kara Su at ang Murat Nehri ay halos mag- 
kahilerang umaagos nang pakanluran at nagsasanib 


735 


malapit sa lunsod ng Keban, sa taas na mga 610 m 
(2,000 piye) mula sa kapantayan ng dagat. 

Ang nagsanib na mga ilog na ito ang nagiging 
Eufrates. Mula sa katubigan ng Murat Nehri, pagka- 
tapos bumagtas nang mga 640 km (400 mi) sa bu- 
lubunduking kalupaan, ang Eufrates ay umaagos 
patimog sa distansiyang mga 480 km (300 mi). Sa 
pagkakataong ito'y napuputol ang agos ng ilog dahil 
sa mga talon at mga batuhan, hanggang sa tuluyan 
itong lumabas sa kapatagan ng Sirya malapit sa lo- 
kasyon ng sinaunang Carkemis. 

Tawiran sa Carkemis.. Ang Carkemis ay nasa 
estratehikong posisyon malapit sa pangunahing ta- 
wiran na ginagamit ng mga hukbo o mga pulu- 
tong na tumatawid mula H Mesopotamia patungong 
H Sirya. Ito'y isang pangunahing tanggulang lun- 
sod na nakontrol ng Asirya nang maglaon. (Isa 
10:5-9) Sinakop ni Paraon Necoh ang lunsod ng Car- 
kemis noong mga 629 B.C.E., anupat nakipagbaka 
siya sa hukbo ni Josias sa Megido at napatay niya 
ang Judeanong haring ito habang papunta siya sa 
lunsod. (2Ha 23:29, 2Cr 35:20-24) Pagkaraan ng 
mga tatlo o apat na taon (625 B.C.E.), tinawid ng 
mga hukbo ni Nabucodonosor ang Eufrates at tina- 
lo nila ang mga Ehipsiyo sa Carkemis. Dito nagsi- 
mulang humina ang pamumuno ng Ehipto sa Sirya 
at Palestina.---Jer 46:2, 6, 10, 2Ha 24:7. 

Mula sa Carkemis hanggang sa Gulpo ng 
Persia. Ang Eufrates sa tabi ng Carkemis ay mga 
160 km (100 mi) lamang mula sa Dagat Meditera- 
neo. Gayunman, pagkalagpas dito ang ilog ay lumi- 
liko nang patimog-silangan tungo sa Gulpo ng Per- 
sia, na mahigit 1,100 km (680 mi) ang layo. Ang 
“gitnang” seksiyon ng Eufrates mula sa Carkemis ay 
nakararating pababa sa lunsod ng Hit, sa rehiyon 
ng mga hukay ng bitumen, anupat lumalakas ang 
agos nito dahil sa tubig ng mga ilog ng Balikh at ng 
Khabur. Sa ibaba ng Hit, ang ilog ay dumaraan 
sa matabang kapatagan ng Mesopotamia, at mga 
80 km (50 mi) sa ibaba ng Hit, sa kapaligiran ng 
Baghdad, mga 40 km (25 mi) na lamang ang dis- 
tansiya nito sa Ilog Tigris. Sa ibabang seksiyong ito 
ng Eufrates, ang ilog ay nangangalat at umaagos sa 
malalawak na latian at mga gumuhong kanal, at 
ang agos nito ay bumabagal. 

Sa wakas, ang Eufrates at ang Tigris ay nagsasa- 
nib malapit sa Basra, at mula rito hanggang sa Gul- 
po ng Persia, iyon ay tinatawag na Shatt-al-Arab. 
Ayon kay Pliny at sa iba pang mga sinaunang istor- 
yador, noong una ang Eufrates ay lumalabas patu- 
ngo sa dagat nang hiwalay sa Tigris. (Natural His- 
tory, VI, XXVI, 128-131) Karaniwang ipinapalagay na 
ang banlik na naiiwan ng dalawang ilog ang naging 
rehiyong delta sa bukana ng Gulpo ng Persia at na 


EUFRATES 


ang orihinal na baybayin ng gulpo ay nasa mas ga- 
wing H pa, marahil ay malapit sa sinaunang lunsod 
ng Ur ng mga Caldeo, ang bayang pinagmulan ni 
Abraham. 

Pinakamababa ang tubig ng Eufrates kapag Set- 
yembre, pagkatapos ay unti-unti itong tumataas 
hanggang Mayo, kung kailan umaabot ito sa karani- 
wang taas nito. Dahil sa pagkatunaw ng niyebe, 
nagkakaroon ng mga baha kapag tagsibol. Tiyak na 
ang taunang pag-apaw ng Eufrates at ng Tigris ang 
dahilan kung bakit inilarawan ni Isaias ang Babilo- 
nia bilang “ilang ng dagat.” (Isa 21:1, 2) Noong sina- 
unang mga panahon, ang pagbahang ito ay ki- 
nokontrol sa pamamagitan ng mga dike at mga 
paagusan na naglilihis sa tubig patungo sa mga ka- 
nal na pang-irigasyon at sa mga tipunan ng tubig. 
Ang mga kanal na ito'y nagsilbing isang sistema ng 
irigasyon sa pagitan ng Eufrates at ng Tigris, anu- 
pat tumutulong upang maging produktibo ang ka- 
lakhang bahagi ng ibabang Babilonia. Ngunit sa 
paglipas ng mga siglo, nagbara ang karamihan sa 
mga kanal, at humina nang humina ang agrikultu- 
ra roon. Unti-unti ring sinira ng asing iniiwan ng 
patubig ang dating matabang libis. 

Mga Pangunahing Lunsod. Matatagpuan sa 
mga pampang ng Eufrates ang maraming sinau- 
nang lunsod, gaya ng Ur, Erec, Kis, at Babilonya. 
Lumilitaw na ang ilog ay umusod sa gawing K anu- 
pat ang karamihan sa sinaunang mga lugar ay ilang 
milya na ngayon ang layo sa dakong S nito. 

Ang dakilang lunsod ng Babilonya ay itinayo sa 
magkabilang panig ng Eufrates, at ang tubig ng ilog 
ay nagsilbing isang malapad at malalim na bam- 
bang sa palibot ng lunsod at isang sistema ng mga 
kanal sa loob ng mga pader nito. Nang bumagsak 
ang Babilonya noong 539 B.C.E., inilihis ni Ciro ang 
tubig ng Eufrates upang ang kaniyang mga hukbo 
ay makalakad sa pinakasahig ng ilog papasok sa wa- 
lang kamalay-malay na lunsod. Sa gayon ay 'natu- 
yo” ang tubig ng Eufrates. (Isa 44:27, 28; 45:1) Sa 
makasagisag na paraan, inihulang gayundin ang 
mangyayari sa “malaking ilog ng Eufrates” kapag 
ibinuhos dito ang “mangkok” ng ikaanim na anghel, 
gaya ng inilalarawan sa Apocalipsis 16:12. Inilara- 
wan naman ng sumunod na kabanata ang pag- 
kapuksa ng makasagisag na “Babilonyang Dakila,” 
na sinasabing “nakaupo sa maraming tubig.” Ang 
mga tubig na ito'y kumakatawan sa “mga bayan at 
mga pulutong at mga bansa at mga wika.”---Apo 17: 
1, 5, 15-18. 

Isang Hanggahan,: Pinuntahan ni Jeremias. 
Ang Ilog Eufrates ay nagsilbing hilagang hangga- 
han ng rehiyon ng Palestina at Sirya, na pinag- 
agawan ng Ehipto at Babilonya. Noong panahon 
ng Imperyo ng Persia, nagsilbi itong partisyon ng 


EUNICE 


Silangan at ng Kanluran, gaya ng ipinahihiwatig ng 
pananalitang “sa kabilang ibayo ng Ilog.” (Ezr 4:10, 
11: 5:3, 6:6: Ne 2:7) Nang maglaon, ang Eufrates ay 
naging silangang hangganan din ng Imperyo ng 
Roma. 

Ang teksto sa Jeremias 13:1-7 ay naging paksa ng 
ilang talakayan. Ito'y dahil ang paglalakbay ni Jere- 
mias mula Jerusalem hanggang ilog ng Eufrates, 
kahit hanggang doon lamang sa dakong T ng Car- 
kemis, ay mahigit nang 500 km (300 mi) papunta pa 
lamang, at ayon sa teksto, posibleng dalawang be- 
ses siyang naglakbay (bagaman hindi sinabi kung 
gaano katagal ang pagitan ng mga ito). Sa salin ng 
Jewish Publication Society, tinumbasan lamang ng 
transliterasyong “Perath” ang salitang Hebreo na 
Perath' at may mga nagmumungkahi na ang tinu- 
tukoy nito ay hindi ang Eufrates kundi ang bayan 
ng Para (Jos 18:23), na malapit sa Anatot, ilang mil- 
ya lamang mula sa Jerusalem. Gayunman, ang apat 
na beses na pag-ulit sa pangalang Perath' (Eufrates) 
sa ulat na ito ay maliwanag na nagpapakitang ang 
binanggit na lugar ay may mahalagang kaugnayan 
sa makahulang dula, samantalang ang di-kilalang 
nayon ng Para ay waring wala namang partikular 
na kaugnayan doon. Bagaman sinasabi ng ilan na 
ang salitang Hebreo na na-har' (ilog) ay hindi gina- 
mit sa tekstong ito kasama ng Perath, mapapansin 
na wala rin ito sa Jeremias 51:63, gayunma'y mali- 
wanag na ang Ilog Eufrates ang tinutukoy roon. Da- 
hil dito, waring walang matibay na dahilan upang 
ipalagay na may iba pang tinutukoy ang ulat sa Je- 
remias 13:1-7 maliban sa Ilog Eufrates. 

Posibleng itinago ni Jeremias ang sinturon doon 
sa bahagi ng Eufrates na tinawid ng mga hukbong 
Babilonyo sa pangunguna ni Nabucodonosor noong 
lumusob sila sa Juda at Jerusalem para itiwang- 
wang ito. Gayunpaman, tiyak na idiniriin ng pagla- 
lakbay, o posibleng ng dalawang beses na paglalak- 
bay, ni Jeremias patungong Eufrates ang babalang 
mensahe ng Diyos para sa mga taong-bayan ng ka- 
harian ng Juda na marumi sa espirituwal.---Iham- 
bing ang Jer 2:18, 19. 


EUNICE [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “manlupig"]. Isang nananampalatayang 
babaing Judio na anak ni Loida. Siya ang asawa ng 
isang di-sumasampalatayang Griego at ina ni Ti- 
moteo. (Gaw 16:1) Malamang na natagpuan ng 
apostol na si Pablo si Eunice sa Listra sa Asia Minor 
noong unang paglalakbay niya bilang misyonero at 
malamang na pagkatapos niyaon, bilang resulta ng 
kaniyang pangangaral, si Eunice at ang kaniyang 
inang si Loida ay naging mga Kristiyano. (Gaw 
14:4-18) Ang pananampalataya ni Eunice ay “wa- 
lang anumang pagpapaimbabaw.” (2Ti 1:5) Baga- 
man kasal sa isang paganong lalaki, siya ay naging 


736 


uliran sa pagtuturo ng “banal na mga kasulatan” sa 
kaniyang anak na si Timoteo mula sa “pagkasang- 
gol” nito, at nang siya ay maging isang Kristiya- 
no, walang alinlangang tinuruan niya ito alinsunod 
doon. (2Ti 3:15) Yamang ang asawa ni Eunice ay 
isang Griego, si Timoteo ay hindi ipinatuli ng kani- 
yang mga magulang.--Gaw 16:3. 


EUODIAS [Mabuting Daan; Sumasagana]. Isang 
babae sa kongregasyong Kristiyano sa Filipos na na- 
kipaglabang kaagapay ni Pablo at ng iba pa “sa ma- 
buting balita.” Lumilitaw na nahirapan si Euodias sa 
paglutas ng isang problema na bumangon sa pagi- 
tan nila ni Sintique, at pinayuhan ni Pablo ang da- 
lawang babaing Kristiyanong ito na “magkaroon ng 
magkatulad na kaisipan sa Panginoon.”--Fil 4:2, 3. 


EUROAQUILO. Ang napakalakas na unos na 
pahilagang-silangan na bumayo sa barkong sinasak- 
yan ni Pablo noong naglalakbay siya mula sa Maga- 
gandang Daungan patungong Fenix, isang daungan 
sa timugang baybayin ng Creta. (Gaw 27:14) Ang 
hanging iyon, na kilala ng mga marinerong taga- 
Mediteraneo bilang ang gregale, ang pinakamalakas 
na hangin sa dagat na iyon at lubhang mapanganib 
para sa isang barko na may malalaking layag, na ma- 
daling tumaob kapag may gayong bagyo. Dahil dito, 
nang hindi na makayanan ng barko na panatilihing 
nakasalunga sa hangin ang unahan nito at palibha- 
sa'y natakot din ang mga magdaragat na baka su- 
madsad ito sa mga kumunoy malapit sa hilagaang 
baybayin ng Aprika, “ibinaba nila ang kasangkapang 
panlayag at sa gayon ay nagpaanod na lamang.” 
(Gaw 27:15-17) Ang limang uri ng gregale na kilala 
ng mga meteorologo ay likha ng mga bahaging ma- 
baba ang presyon sa ibabaw ng Libya o sa Gulpo ng 
Gabes, na humihila sa malalakas na daloy ng hangin 
mula sa Gresya. Sa mga salin ng Bibliya batay sa Ti- 
nanggap na Teksto, gaya ng King James Version, ang 
hanging ito ay tinatawag na “Euroclydon” (mula sa 
eu'ros [hanging timog-silangan o silangan] at kly'don 
[daluyong ng dagat]). Gayunman, ang salitang Fura- 
kyon, isinaling “Euroaquilo” (mula sa Latin na eurus 
[hanging silangan (o timog-silangan)] at aquilo [ha- 
nging hilaga]), ang matatagpuan sa ilan sa pinaka- 
mahuhusay na manuskrito. “Euroaquilo” ang mas 
mahusay na salin, yamang ipinahihiwatig nito na 
ang hangin ay mula sa SHS. 


EUTICO (Mapalad: Matagumpay]. Isang kabata- 
ang lalaki sa Troas na siyang kahuli-hulihang taong 
iniulat sa Kasulatan na makahimalang binuhay- 
muli. Noong dumalaw si Pablo sa Troas sa kani- 
yang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, pina- 
haba niya ang kaniyang diskurso sa mga kapatid 
hanggang hatinggabi. [Ipinagpatuloy sa pahina 753] 


Ang Pananakop ng Israel sa Lupang Pangako 737 


Kampanya 
sa dakong H 


MGA LOKASYON SA MAPA 

Lakip ang Kaugnay na mga Kasulatan 

Ai Jos 7:2-8:29 

Ebal/Gerizim Jos 8:30-35 

Gibeon Jos 9:3-10:14 

Gilgal Jos 4:19-5:12: 9:3-6 

Ilog Jordan Jos 3:1-4:18 

Jerico Jos 2:1-24: 4:13: 
5:13-0:26 

Sitim Jos 2:1: 3:1 

Kampanya 


sa dakong TK Jos 10:1-43, 


11:21; 12:10-16 


Jos 11:1-14, 12:17-24 


o 
Kades-barnea 


J Sidon Damasco, 
/ Baal-gad 
V Misrepot-maim Ni 
j Tom ) 
i V Hazor j 
) f 7 A BASAN 
ASA on 7. í j f 
| S aron \ | 
File knea 5 
) Ge ig 
PDor KA M 9 
f o g 
j Taana Ng £ 
| Heper N - GILEAD 
J Ti N 
| al : 


dulam 
Hebron 
° 


sad PE 


Aroer 
e 


5 


Bdk. Halak 
A 


ARA 


Mga Bansang Nananahanan sa Lupaing 


Ibinigay ng Diyos sa Israel 


738 


NANG ibigay ni Jehova sa 
Israel ang lupaing ipinangako 
niya kay Abraham, ang nakatira 
roon ay mga bansang mababa 
ang moral. Tahasang iniuulat ng 
Bibliya na itinalaga ng Diyos 
ang pagkapuksa ng balakyot na 
mga bansang iyon, at na inata- 
san niya ang mga Israelita bi- 
lang mga tagapuksa. (Deu 7:2) 
Pinupuna ng maraming tao ang 
pagkilos na iyon. Mapagpakum- 
baba namang kinikilala ng iba 
na hindi angkop sa mga taong 
di-sakdal ang tumayo bilang 
mga hukom ng Diyos. (Iham- 
bing ang Eze 18:29.) Ang nais 
nila ay maunawaan ang mga pa- 
raan ng Diyos. Ano ang kani- 
lang natutuhan? 


Malinaw na itinatanghal ng 
ulat na ito na ang lahat ng mga 
tao ay magsusulit sa Maylalang 
ng sangkatauhan, ang Diyos na 
Jehova, inaangkin man nilang 
naniniwala sila sa kaniya o hin- 
di. Ipinakikita nito na ang Diyos 
ay matiisin ngunit hindi siya 
nagbubulag-bulagan sa mga gu- 
magawa ng masama. (Gen 
15:16) Nililinaw nito na inia- 
atang ni Jehova sa balikat ng 
mga magulang ang pananagu- 
tan para sa kanilang mga anak, 
hindi niya ito inaalis sa mga 
magulang anupat hindi nila da- 
pat akalain na ang kanilang 
mga pagkilos ay nakaaapekto 


Kung Bakit Sila Pinuksa 


Pagsama ng moral. (Lev 18:3-25) 
Mga espiritistikong gawain. 
(Deu 18:9-12) 

Nagpaparuming idolatriya. 

(Exo 23:23, 24: 34:11-16: 

Deu 7:1-5: 1Ha 21:26) 


lamang sa kanilang sarili. (Deu 
30:19, Jos 10:40) Ipinakikita 
rin nito na ang lahat ng ta- 
talikod sa kanilang masamang 
lakad at sasamba kay Jehova 
ay maaaring maligtas sa pagka- 
puksa.--Jos 6:25, 9:3-10:11. 
Malinaw na tinutukoy ng 

Bibliya ang balakyot na mga 
gawaing doon ay nagpakasasa 
ang mga tumatahan sa Canaan. 


Ganito ang konklusyon ng Hal- 
ley's Bible Handbook (1964, p. 161): 
“Pinagtatakhan ng mga arkeolo- 
gong naghuhukay sa mga guho 
ng mga Canaanitang lunsod 
kung bakit hindi sila pinuksa ng 
Diyos nang mas maaga.” Mali- 
wanag kung ano ang aral dito: 
Hindi pinahihintulutan ni Jehova 
na magpatuloy nang habang pa- 
nahon ang kabalakyutan. 


MGA JEBUSITA 


MGA HITEO 


MGA AMORITA 


MGA HIVITA 
MGA PERIZITA 


Mga stela nina Tanit at Baal, 
kasama ang isang estatuwa ni Tanit 
(ang katumbas ni Astoret): nahukay 
sa isang sementeryo malapit sa 
Cartago (Tunisia, Hilagang Aprika) 


Ang sementeryo kung 
saan natagpuan ang 
mga buto ng libu-libong 
bata na inihain sa 
diyosang si Tanit. Ang 
naglalayag sa dagat 

na mga taga-Fenicia 
(mga Canaanita) ang 
nagdala rito ng 
ganitong mapamaslang 
na mga relihiyosong 
ritwal. Ang 
kalunus-lunos na 
dakong ito ay 
nagsisilbing isang 
bantayog sa 
kabalakyutan ng 

mga Canaanita 


Ang Lupaing Ibinigay ng Diyos sa Israel 


740 


ANG lupaing ibinigay ng 
Diyos sa Israel ay tunay ngang 
isang mabuting lupain. Nang 
patiunang magsugo si Moises 
ng mga tiktik upang galugarin 
ang Lupang Pangako at kumu- 
ha ng mga bunga nito, nag-uwi 
sila ng mga igos, mga granada, 
at isang pagkalaki-laking kum- 
pol ng ubas anupat dalawang 
lalaki ang bumuhat nito sa pa- 
mamagitan ng isang pamingga! 
Bagaman umurong sila sa ta- 
kot dahil sa kawalan ng pana- 
nampalataya, iniulat nila: Ang 
lupain ay “tunay ngang inaagu- 
san ng gatas at pulot-pukyu- 
tan.”--Bil 13:23, 27. 


Mismong bago pasukin ng 
bayang Israel ang lupain, tini- 
yak sa kanila ng tagapagsali- 
ta ni Jehova: “Dinadala ka ni 
Jehova na iyong Diyos sa isang 
mabuting lupain, isang lupain 
ng mga libis na inaagusan ng 
tubig, mga bukal at matubig na 
mga kalaliman na bumubukal 
sa kapatagang libis at sa bu- 
lubunduking pook, isang lupa- 
in ng trigo at sebada at mga 
punong ubas at mga igos at 
mga granada, isang lupain ng 
malalangis na olibo at pulot- 
pukyutan ... na doon ay hin- 
di ka kukulangin ng anuman, 
isang lupain na ang mga bato 


ay bakal at mula sa mga bundok 
niyaon ay magmimina ka ng 
tanso.” (Deu 8:7-9) Hanggang 
ngayon, ang lupain ay patuloy 
na nagbubunga nang sagana. 

Dapat tayong maging inte- 
resado sa kagandahan at kari- 
lagan ng sinaunang lupang 
pangako na iyon. Bakit? Sapag- 
kat sa Mesiyanikong mga hula, 
ang saganang pagpapala ni Je- 
hova sa sinaunang Israel ay lu- 
malarawan sa mga gagawin 
ng Diyos sa buong sangkata- 
uhan sa ilalim ng pamamaha- 
la ni Jesu-Kristo, ang “Prinsipe 
ng Kapayapaan.”--Isa 9:6, 
Aw 67:4-7; 72:16. 


Ito'y isang lupaing inaagusan ng gatas... 


.. at isang 
lugar na sagana 
sa pulot-pukyutang 


Ito'y isang lupaing natutubigang mainam 


Nasumpungan nila na ito'y 
isang lupain ng trigo... 


... at sa mga bukid nito 
ay nag-ani sila ng sebada 


Ang mga ubasan nito ay saganang namunga 
ng mga ubas--at sa mga iyon ay may alak 
na magpapasaya ng kanilang mga puso 


Ang puno ng igos, na pinahalagahan dahil sa masarap na bunga 
nito, ay nagsilbing simbolo ng kapayapaan at kasaganaan 


Ang mga granada ay naglaan 
ng nakarerepreskong inumin 


Ang mga punong 
olibo ay naglaan 
ng langis--sa 
isang puno ay 
makakakuha ng 
sapat para sa 
buong pamilya 


Iniligtas ng mga Hukom ang Israel Mula sa Paniniil 743 


ANG aklat ng Mga Hukom ay | lakas ang kaaway, kapag ang Mga Hukom at ang Kanilang 
isang kapana-panabik na ulat | Israel ay mapagpakumbabang Kabayanihan 
ng mga kabayanihan ng mga | nagsisi sa kanilang masasa- Nion a 
lalaking may pananampalataya | mang gawain at tunay na Barak Huk 4:1-5:31 
na ibinangon ni Jehova upang | nagtiwala kay Jehova, inililig- Ehud Huk 3:12-30 
iligtas ang Israel mula sa pa- | tas sila ng Hukom. Patiunang Pan Pk Ka a 
niniil. Ang mga maniniil ay ipinaaaninaw ng aklat na ito an Huk 12:8-10 
nanggaling sa iba't ibang di- | ng Bibliya ang mas dakilang Jair Huk 10:3-5 
reksiyon, ang mga lugar kung | kaligtasan na ilalaan ng Diyos kaaa Huk baga 
saan naging aktibo ang mga | para sa kaniyang mga lingkod Samgar Huk 3:31 
Hukom ay hindi laging pare- | sa pamamagitan ng kaniyang Samson Huk 13:1-16:31 
pareho. Ngunit gaanuman ka- | Anak. Tola Me O A 
Dan 
Bet-anat E F x 
Kedes , | OTNIEL 
= o Hazor 
7o 
YA 
NA 
ELON 
Si 35i Ea bi 
ta Betlehem inereb YN 
aD aroser IBZAN j JAIR 
A BARAK Bak. E g l 
N a a ag 
D Kedes b Bet-sita 
EL BAI (Abel-mehola 
Ko TOLA WAN 3, 4 
N Samir | Sut — JEPTE 
m Piraton ° Pal a a : 
ABDON ` ¡Penuel | P] 
Ng 7 “a Mizpa | ss 
% A . ANG) 
N y í f Jogbeha A` 
s 4 ) > ' Gilgal g 'Abel-kesamima By 
apo EHUD Mt” Y 
Teg 7 AT s C 
SAMGAR “hi 6% enem 1 
7 Askelon S MOAB 
HA ASA ey 
/ SAMSON TAGA ` i 
/me 4 
/ Gaza Hebro: Ag Hg? 
A ó Pig? P bib 
By Beer-sheba 


Ang Teritoryo ng mga Tribo sa Israel 


Si Jehova mismo ang nagtalaga 
ng mga hangganan ng Lupang 
Pangako. Nagbigay rin siya ng 
mga tagubilin sa paghahati-hati 
ng lupain sa mga tribo ng Israel. 
Ang mga pamilya ay binigyan 
ng espesipikong mga bahagi 
ng lupain, at ang mga takdang 
bahaging ito ay iningatan para 
sa sumusunod na mga salinlahi. 
Inilalarawan ng ginawa ni 
Jehova sa sinaunang Israel ang 
karapatan niya bilang soberano 
na magtakda ng lupain sa mga 


ang kaniyang layunin. 
- Aw 24:1. 


tao sa paraang maisasakatuparan 


Kedes 


/Dor \ A 
egido\ ISACAR 
T NG / ac 
aanac Bdk @, 

Ibleam j5 Gilboa , 


aza 


Saaraim 


Ziklag 
o 


MATDSRS 
Bdk. Ebal 


(Siken 

o Shil 

EFRAIM è ° 
$; o 

Tanat Bethel 


BENJAMIN " 


Z 


| Jope 


P 
DAN 


Jabneel 


Jerusalem 


JUDA 


Eter 

o 

o 
Etam 


79 
NEPTALI ~ 


En-dor |, 


R- 


GAD 
ING Raba 


z 
ky op Bozer 


j “RUBEN 


Hangganan ng Tribo 
Nakapaloob na Lunsod ng Simeon 


O 
©® Nakapaloob na Lunsod ng Manases 
Kanlungang Lunsod 


Lansangan 


Ang Panahon ni David 745 


SI David na anak ni Jesse ay 
isang namumukod-tanging ma- 
nunugtog, makata, mandirigma, 
at estadista. Ngunit ang pagiging 
prominente ni David sa Kasula- 
tan ay pangunahin nang dahil sa 
kaniyang kaugnayan sa Diyos. 
Tinawag siya ni Jehova na “isang 
lalaking kalugud-lugod sa aking 
puso.”- Gaw 13:22, 1Sa 13:14. 
Pinili ng Diyos si David na 
maging hari ng Israel sa hinaha- 
rap noong ito ay isa pa lamang 
kabataang pastol. Di-nagtagal, 
taglay ang lubos na pananalig 
kay Jehova, buong-tapang na hi- 
narap at pinatay ni David ang 
higanteng Filisteo na si Goliat, 
gaya ng ipinakikita sa kanan. 
Ngunit nanibugho si Haring Saul 
sa lumalaking popularidad ni 
David, at napilitan si David na 
mamuhay bilang takas. Sa loob 
ng yugtong iyon na puno 
ng pagsubok, kumatha si Da- 
vid ng maraming madamdaming 
awit, na maging sa ngayon ay 
nagdudulot ng kaaliwan sa mga 
mambabasa ng Bibliya. 


Nang maitatag na siya bilang 
hari, si David ay nakibahagi sa 
makasaysayang mga pangyaya- 
ri sa kasaysayan ng bansa: Ang 
mga hangganan ng Israel ay 
isinagad sa ipinangakong kala- 
lagyan ng mga ito. Dinala sa 
Jerusalem ang kaban ng tipan. 
Iginuhit ang mga plano para sa 
isang maluwalhating templo ni 
Jehova. Natatangi rin ang tipang 
pangako ng Diyos kay David 
na magbangon ng isang perma- 
nenteng tagapamahala mula sa 
maharlikang linya nito. (2Sa 
7:12-16) Ang tipang ito ay 
umaakay patungo sa pambu- 
ong-daigdig na pamamahala ni 
Jesu-Kristo.--Ro 1:3: Luc 1:32. 


MGA LOKASYON SA MAPA 
Lakip ang Kaugnay na mga Kasulatan 


Adulam 

Betlehem 

Carmel 

Elah 
(Mababang 
Kapatagan) 

En-gedi 

Gat 


Gibeah 
Hores 
Jerusalem 
Keila 

Maon 

Moab 

Nob 

Paran (Ilang) 
Rama 
Ziklag 


Zip (Ilang) 


ISa 22:1-5 
ISa 16:1-13, 18, 19 
ISa 25:2-42 


ISa 17:2-52 

ISa 24:1-22 

ISa 17:4, 52: 21:10-15: 
27:2-4 

ISa 22:6-18 

ISa 23:15-18 

ISa 17:54 

ISa 23:1-13 

ISa 23:24-28: 25:2 

ISa 22:3, 4 

ISa 21:1-9: 22:18, 19 

ISa 25:1 

ISa 19:18-24: 28:3 

ISa 27:5-28:2: 30:1-8, 
26: 2Sa 1:1-16 

ISa 23:14, 15, 19-24: 
26:1-25 


Ziklag ° 


Jerusalem 


7? e 
Betlehi 
eAdulam cLenera 


® Keila 


s| 


Maagang Bahagi 
ng 
Buhay ni David 


Ang Paghahari 
ni David 


Bdk. Gilboa ^ 


Ag Gezer ® Gibeon Geba 
A Baale-juda è 5 eBahurim 
I Baal-perazim @ Jeroesalem 
& Gat Betlehem 
® Tekoa 
“Hebron 
9Ziklag 


Ilog Jordan 


° Abel-bet-maaca 


o Lo-debar 
o Rogelim 


AMMON 


MGA LOKASYON SA MAPA 
Lakip ang Kaugnay na mga Kasulatan 


Abel-bet- 
maaca 2Sa 20:14-22 

Ammon 2Sa 10:1-14; 12:26-31 

Baale-juda 2Sa 6:2-4 

Baal-perazim 1Cr 14:8-12 

Bahurim 2Sa 3:13-16; 16:5-13 

Betlehem 1Cr 11:16-19 

Gat 1Cr 18:1: 20:5-8 

Geba 2Sa 5:22-25 

Gesur 2Sa 3:3: 13:37, 38 

Gezer 2Sa 5:22-25 

Gibeon 2Sa 2:12-17: 20:8-10 

Gilboa (Bdk.) 1Cr 10:1-6 

Hebron 2Sa 2:1-4, 11; 3:2-5, 12, 
20-27, 32: 4:8-12: 
5:1-5: 15:7-10: 
1Cr 12:23-40 

Jerusalem 2Sa 5:5-10, 13-16: 
11:1-12:14: 15:13-17: 
ICr 15:1-17:27: 
21:16-28 

Lo-debar 2Sa 9:1-5 

Maaca 2Sa 10:6-8 

Mahanaim 2Sa 2:8-10: 17:24-29 

Moab 1Cr 18:2 

Raba 2Sa 11:1, 14-25: 12:26-31 

Rogelim 2Sa 19:31, 32 

Tekoa 2Sa 14:1-4 

Ziklag 2Sa 1:1-16 


Ilang ng Juda. Nagtago si David sa 
mga yungib at awang sa ganitong 
lugar upang matakasan si Haring Saul 


Isang lansangan sa matandang Hebron, 
ang lunsod kung saan pinahiran ng 
mga lalaki ng Juda si David bilang hari 


Lunsod ni David (sa gawing timog ng 
Temple Mount) gaya ng makikita sa 
ngayon; mula rito ay naghari si David 
sa loob ng 33 taon 


Ang Paghahari ni Solomon 748 


PATIUNANG ipinakikita sa atin 
ng paghahari ni Haring Solomon 
ang mga bagay na mangya- 
yari sa hinaharap. Noong pana- 
hon ng kaniyang pamamahala, 
naabot ng Israel ang tugatog 
ng kayamanan at kaluwalhati- ladmor 
an nito. Si Solomon ay kapuwa 
pantas na hari at dalubhasang 
organisador. Nagtayo siya ng 
isang maringal na templo kay Je- 
hova, sari-saring gusali ng pa- 
mahalaan, at isang maharlikang 
palasyo, gaya ng nakalarawan 
sa ibaba. Nagtatag siya ng mga 
administratibong distrito na ha- 
linhinang naglaan ng sari-saring 
pagkain para sa maharlikang 
sambahayan sa buong taon. 


Nagkaroon ng tunay na kapa- 
a at NG E pa- da An g Kaharian ni 
nahong namamahala si Solomon. 

Wa inilalarawan nito ang È SOLOMON 
mapayapang paghahari ng Me- 
siyas, na “magkakaroon ... ng m oone sakop n 
mga sakop sa dagat at dagat at Ezion-geber 

mula sa Ilog [Eufrates] hanggang 
sa mga dulo ng lupa.” —Aw 72:8. 


PAA Administratibong Distrito 


Bahay ng Kagubatan 


ng Lebanon Beranda Maalaga a 
Bahay ng Anak ng Trono 
na Babae ni Paraon 
Beranda ng i Templo 


- Palasyo ni 
Solomon 


mga Haligi | 


Noong panahong naghahari 

si Solomon, ang Juda at Israel 

ay nanahanan nang tiwasay--sa 
makasagisag na pananalita, ang 
bawat isa ay nasa ilalim ng kaniyang 
sariling punong ubas at ng kaniyang 
sariling puno ng igos (1Ha 4:25) 


Maging ang mga 
tagapamahala ng ibang 
mga lupain ay dumating 
upang marinig ang 
kaniyang karunungan 
(1Ha 4:34: 10:1) 


Ang Templong Itinayo ni Solomon 750 


Nagtayo si Solomon ng isang 
templo para kay Jehova nang 
makapanirahan na ang Israel 
sa Lupang Pangako at maging 
pag-aari na nila ang lunsod na 
nang maglao'y pinaglagyan ni 
Jehova ng Kaniyang pangalan. 
Si Jehova mismo ang arki- 
tekto nito. Tinanggap ng ama 
ni Solomon na si David ang 
“arkitektural na plano ng la- 
hat ng bagay sa pamamagitan 
ng pagkasi. (1Cr 28:11, 12) 
Mahigit sa 180,000 lalaki ang 
nagtrabaho sa loob ng pito't 
kalahating taon para maitayo 
ang templo, anupat natapos ito 
| noong 1027 B.C.E. (1Ha 5:13- 
16; 6:1, 38) Ang templong ito, 
IG gaya ng tabernakulo na nauna 
rito, ay lumalarawan sa “tunay 
tolda,” ang espirituwal na 
templo ni Jehova.--- Heb 8:1-5: 
9:23 B. 


Mga Silid-Kainan Ang saligang plano (sa kaliwa) ng templo 


J at ng pinakaloob na looban. Batay sa 
hitsura ng loob ng templo (sa ibaba) ay 
magkakaideya tayo kung gaano kaganda 
ang maringal na istrakturang ito. Ang 


|] mga dingding sa loob ay yari sa sedro na 


Mga Tagilirang Silid 


Altar na Tanso 


Kabana! 
banalanl Banal 


nililukan ng inukit na mga kerubin, puno 
ng palma, at bulaklak; ang mga dingding 
at kisame ay kinalupkupan ng ginto at 
IKA napapalamutian ng mga hiyas 


na Looban 


Mga Karwahe! 


NANG: PATE Ata 


KIA 


Ang Lunsod ng Jerusalem (David/50lomon) 752 


ANG sinaunang Jerusalem ang 
lugar na pinili ni Jehova upang 
paglagyan ng kaniyang panga- 
lan. (2Cr 6:6) Ito'y nagsilbing 
sentro ng dalisay na pagsamba 
at sentro ng pamahalaan para sa 
Israel. Ang mga haring nama- 
mahala mula sa Jerusalem ay si- 
nasabing nakaupo “sa trono ni 
Jehova.”-- 1Cr 29:23. 


Inagaw ni Haring David ang 
moog ng Bundok Sion mula 
sa mga Jebusita at ginawa niya 
itong kaniyang kabisera. Pina- 
laki ni Solomon ang lunsod 
at pinaunlad niya ito hang- 
gang sa rurok ng karilagan nito, 
anupat nagtayo siya ng isang 
maringal na templo at isang 
kahanga-hangang kalipunan 
ng mga gusaling pampamaha- 
laan sa Bundok Moria at sa mga 
dalisdis nito. Ang Jerusalem ay 
isang lunsod na nagkaroon ng 
malapit na kaugnayan sa panga- 
lan ni Jehova. 


Tinutulungan tayo nitong 
maunawaan kung bakit napaka- 
prominente ng Jerusalem sa mga 
hula sa Bibliya. Nagsisilbi itong 
angkop na sagisag ng makala- 
ngit na bahagi ng organisasyon 
ni Jehova at ng kaniyang Mesi- 
yanikong Kaharian sa mga ka- 
may ni Jesu-Kristo. 


Mga Numero sa Mapa 


(T) Ang Templo. (2) Malaking Looban. 
(3) Beranda ng Trono. (4) Beranda ng 
mga Haligi. (5) Bahay ng Kagubatan 
ng Lebanon. (6) Palasyo ni Solomon. 
(7) Bahay ng Anak na Babae ni Paraon. 
(8) Hagdan Patungo sa Looban ng 
Templo. (9) Palasyo ni David. (10) Tolda 
para sa Kaban. (11) Pintuang-daan ng 
Tubig. (12) Pintuang-daan ng Bukal. 
(13) Kanluraning Pintuang-daan. 

(14) Pintuang-daan ng mga Tupa. 

(15) Pintuang-daan ng Pagsisiyasat. 
(16) Pintuang-daan ng mga Kabayo. 


Mababang 
Tipunang-tubig 
ly 
5 
BP, is 
7 n 
n 
Op, € 


P: En-rogel 


753 


[Karugtong ng pahina 736] Palibhasa'y nadaig ng 
pagod at posibleng ng init ng maraming lampara at 
ng siksikang kalagayan sa itaas na silid, si Eutico ay 
nakatulog nang mahimbing at nahulog mula sa bin- 
tana sa ikatlong palapag. Ang manggagamot na si 
Lucas, ang manunulat ng Mga Gawa at lumilitaw na 
isang saksi sa pangyayari, ay nag-ulat na hindi la- 
mang walang-malay si Eutico kundi “patay na nang 
buhatin.” Bilang pagsunod sa pamamaraan na katu- 
lad niyaong kay Eliseo sa pagbuhay-muli sa anak ng 
Sunamita, dumapa si Pablo sa ibabaw ni Eutico at ni- 
yakap ito. Ang mga salita ni Pablo na, “Tigilan nin- 
yo ang pagkakaingay, sapagkat ang kaniyang kalu- 
luwa ay nasa kaniya,” ay nagpapahiwatig na naisauli 
ang buhay ni Eutico.--Gaw 20:7-12, tingnan din 
ang 2Ha 4:34. 


EVA [Isa na Buhay, maliwanag na kaugnay ng 
pandiwang Heb. na chayah, “mabuhay']. Ang 
unang babae at ang huling iniulat sa mga gawang 
paglalang ng Diyos sa lupa. 

Alam ng Maylalang na si Jehova na hindi mabuti 
para sa lalaki na manatiling nag-iisa. Gayunman, 
bago lalangin ang babae, dinala ng Diyos sa lalaki 
ang iba't ibang mga hayop sa lupa at mga lumilipad 
na nilalang. Pinangalanan ni Adan ang mga ito 
ngunit wala siyang nasumpungang magiging katu- 
long sa mga ito. Noon pinasapitan ni Jehova si Adan 
ng mahimbing na tulog, kinuha ang isang tadyang 
sa kaniyang tagiliran, at matapos paghilumin ang 
laman, ang tadyang na kinuha niya sa lalaki ay gi- 
nawa niyang isang babae. Tiyak na tuwirang isini- 
walat kay Adan ng Diyos na kaniyang Maylalang at 
Ama kung paano umiral ang babae, anupat nalugod 
si Adan na tanggapin ito bilang kaniyang asawa, na 
sinasabi: “Ito sa wakas ay buto ng aking mga buto at 
laman ng aking laman,” gaya nga ng nabatid niya 
sa pamamagitan ng kaniya mismong mga panda- 
ma. Bilang kaniyang kapupunan, tinawag ni Adan 
ang kaniyang asawa na ’ishshah’ (babae, o, sa lite- 
ral, babaing tao), “sapagkat kinuha ito mula sa lala- 
ki.” (Gen 2:18-23) Pagkatapos ay binigkas ng Diyos 
sa dalawa ang kaniyang makaamang pagpapala: 
“Magpalaanakin kayo at magpakarami at punuin 
ninyo ang lupa at supilin iyon.” Magkakaroon din 
sila ng kapamahalaan sa mga hayop. (Gen 1:28) Bi- 
lang gawa ng mga kamay ng Diyos, ang babae ay 
angkop na angkop na maging kapupunan ng kani- 
yang asawang si Adan at maging isang ina. 

Panlilinlang at Pagsuway. Isang araw, ha- 
bang wala sa piling ng kaniyang asawa, ang babae 
ay napasadakong malapit sa punungkahoy ng pag- 
kakilala ng mabuti at masama. Doon, isang maingat 
at mababang serpiyente, na ginamit ng isang di- 
nakikitang espiritu bilang isang nakikitang tagapag- 


EVA 


salita, ang nagtanong na wari'y walang nalalaman: 
“Talaga bang sinabi ng Diyos na huwag kayong 
kakain mula sa bawat punungkahoy sa hardin?” 
Sumagot ang babae nang may katumpakan, tiyak 
na dahil gayon ang itinuro sa kaniya ng kaniyang 
ulong asawang lalaki, na kaisang-laman niya. Ngu- 
nit nang kontrahin ng serpiyente ang Diyos at sabi- 
hing ang paglabag sa utos ng Diyos ay magbubunga 
ng pagiging tulad ng Diyos, na nakakakilala ng ma- 
buti at masama, sinimulang tingnan ng babae ang 
punungkahoy sa naiibang punto de vista. Aba, “ang 
punungkahoy ay mabuting kainin at . . . kapana- 
panabik sa mga mata, oo, ang punungkahoy ay ka- 
nais-nais na tingnan.” Bukod diyan, sinabi ng ser- 
piyente na siya'y magiging tulad ng Diyos kung 
kakain siya. (Ihambing ang 1Ju 2:16.) Palibhasa'y 
lubusang nalinlang ng serpiyente at masidhing ni- 
nanasa ang mga pagkakataong iniugnay sa pagkain 
ng ipinagbabawal na bunga, siya'y naging isang 
mananalansang ng batas ng Diyos. (1Ti 2:14) Sa ga- 
yong katayuan, nilapitan niya ngayon ang kaniyang 
asawa at hinikayat ito na sumama sa kaniya sa pag- 
suway sa Diyos. Pinakinggan ni Adan ang tinig ng 
kaniyang asawa.---Gen 3:1-6. 

Ang dagliang epekto ng kanilang pagsalansang 
ay pagkahiya. Kaya gumamit sila ng mga dahon ng 
igos upang makagawa ng mga panakip sa kanilang 
balakang. Kapuwa si Adan at ang kaniyang asawa 
ay nagtago sa pagitan ng mga punungkahoy sa har- 
din nang marinig nila ang tinig ni Jehova. Nang tu- 
wirang tanungin ng Diyos ang babae kung ano ang 
ginawa niya, sinabi nito na kumain siya dahil nilin- 
lang siya ng serpiyente. Sa paglalapat ng hatol sa 
babae, sinabi ni Jehova na daranas siya ng ibayong 
kirot dahil sa pagdadalang-tao at panganganak, ang 
kaniyang paghahangad ay magiging ukol sa kani- 
yang asawa, at pamumunuan siya nito.---Gen 3:7- 
13, 16. 

Matapos nilang labagin ang batas ng Diyos, napa- 
ulat na pinanganlan ni Adan ang kaniyang asawa na 
Eva, “sapagkat siya ang magiging ina ng lahat ng 
nabubuhay.” (Gen 3:20) Bago palayasin sina Adan 
at Eva mula sa hardin ng Eden upang harapin ang 
mga paghihirap na dulot ng isinumpang lupa, pi- 
nagpakitaan sila ni Jehova ng di-sana-nararapat na 
kabaitan nang paglaanan niya sila ng mahahabang 
kasuutang balat.---Gen 3:21. 


Tama ba ang sinabi ni Eva na iniluwal 
niya ang kaniyang anak na si Cain 
“sa tulong ni Jehova”? 


Nang isilang ang kaniyang unang anak na si Cain 
sa labas ng Paraiso, ibinulalas ni Eva: “Ako ay nag- 
luwal ng isang lalaki sa tulong ni Jehova.” (Gen 4:1) 


EVI 


Si Eva ang unang napaulat na gumamit ng pa- 
ngalan ng Diyos, na nagpapakitang alam ng kau- 
na-unahang mga tao ang pangalang Jehova. Nang 
maglaon, isinilang niya si Abel at gayundin ang iba 
pang mga anak na lalaki at babae. Nang si Adan ay 
130 taong gulang na, nagsilang si Eva ng isang anak 
na lalaki na tinawag niyang Set, na sinasabi: “Ang 
Diyos ay naglaan sa akin ng isa pang binhi bilang 
kahalili ni Abel, sapagkat pinatay siya ni Cain.” 
May-kawastuan niyang masasabi ang mga panana- 
lita niya noong isilang niya si Cain at si Set, yamang 
ang Diyos ang nagbigay sa kaniya at kay Adan 
ng kanilang kakayahang mag-anak, at dahil sa di- 
sana-nararapat na kabaitan ng Diyos nang hindi 
Niya kaagad patayin ang babae noong labagin niya 
ang Kaniyang utos, nakapagsilang pa siya. Pagkasi- 
lang kay Set, ang ulat ng Genesis tungkol kay Eva 
ay natapos.---Gen 4:25: 5:3, 4. 

Isang Tunay na Tao. Pinatototohanan ni Kris- 
to Jesus mismo na si Eva ay talagang nabuhay at 
hindi lamang kathang-isip. Nang tanungin siya ng 
mga Pariseo tungkol sa diborsiyo, itinawag-pansin 
ni Jesus ang ulat ng Genesis hinggil sa paglalang sa 
lalaki at babae. (Mat 19:3-6) Karagdagan pa, sinabi 
ni Pablo sa mga taga-Corinto na nangangamba siya 
na baka ang kanilang pag-iisip ay mapasama sa pa- 
anuman, “kung paanong dinaya ng serpiyente si 
Eva sa pamamagitan ng katusuhan nito.” (2Co 11:3) 
Nang maglaon, nang talakayin ni Pablo ang was- 
tong dako ng babae sa kongregasyong Kristiyano, 
sinabi niya ang isang dahilan kung bakit hindi pina- 
hihintulutan ang “babae na magturo, o magkaroon 
ng awtoridad sa lalaki,” samakatuwid nga, si Adan 
ang unang inanyuan at hindi ito nalinlang, “kundi 
ang babae ang lubusang nalinlang at nahulog sa 
pagsalansang."”--1ITi 2:12-14. 


EVI. Isa sa limang Midianitang hari o pinuno na 
pinatay nang panahong makipaglaban ang hukbo 
ng Israel sa ilalim ni Moises upang ilapat ang pag- 
hihiganti ni Jehova sa Midian dahil sa paghikayat 
nito sa Israel na lumakip sa Baal ng Peor. Ang mga 
Midianitang haring ito ay mga duke, mga kaalyado, 
o mga basalyo ni Sihon na hari ng mga Amorita. 
Ang kanilang teritoryo ay ibinigay sa tribo ni Ru- 
ben.--Bil 25:17, 18; 31:8, Jos 13:15, 21. 


EVIL-MERODAC [mula sa wikang Babilonyo, 
nangangahulugang “Mananamba ni Marduk']. Ang 
Babilonyong hari na humalili kay Nabucodonosor sa 
trono noong 581 B.C.E. Noong taon ng kaniyang pa- 
giging hari, nagpakita si Evil-merodac ng kabaitan 
kay Jehoiakin na hari ng Juda sa pamamagitan ng 
pagpapalaya rito mula sa bahay-kulungan. Ito ay 
noong ika-37 taon ng pagkatapon ni Jehoiakin sa 
Babilonya. Pinagkalooban siya ni Evil-merodac ng 


754 


isang pinapaborang posisyon na higit sa lahat ng 
iba pang hari na bihag sa Babilonya. (2Ha 25:27-30, 
Jer 52:31-34) Sinasabi ni Josephus na minalas ni 
Evil-merodac si Jehoiakin bilang isa sa kaniyang pi- 
nakamatatalik na kaibigan. 

Mayroon ding arkeolohikal na patotoo may ki- 
nalaman kay Evil-merodac (Awil-Marduk, Amil- 
Marduk). Halimbawa, isang inskripsiyon sa isang 
plorera na natagpuan malapit sa Susa ang kababa- 
sahan: “Palasyo ni Amil-Marduk, Hari ng Babilonya, 
anak ni Nabucodonosor, Hari ng Babilonya.” (Me- 
moires de la mission archéologique de Susiane, ni 
V. Scheil, Paris, 1913, Tomo XIV) Ayon kay Beros- 
sus, na sinipi ni Josephus, naghari siya nang dala- 
wang taon. Tinakdaan naman siya ni Josephus ng 
18 taon. Diumano'y napatay bilang resulta ng isang 
pakana, si Evil-merodac ay hinalinhan ni Neriglissar 
(Nergal-sarezer). Kulang sa mapananaligang katiba- 
yan ang mga detalyeng ito. 


EXODO, AKLAT NG. Ang ikalawang balum- 
bon ng Pentateuch, tinutukoy rin bilang ang Ikala- 
wang Aklat ni Moises. Tinawag ito sa Hebreo na 
Shemohth, “Mga Pangalan,” batay sa pambungad 
na parirala nito, We'elleh shemohth', “Ito nga ang 
mga pangalan.” Ang “Exodo” ay anyong Latin ng 
salitang Griego, ito ay nangangahulugang “Pagla- 
bas, Paglisan,” samakatuwid nga, ng mga Israelita 
mula sa Ehipto. 

Maliwanag na ang aklat na ito ay karugtong ng 
Genesis, yamang ang pambungad na salita nito sa 
Hebreo ay literal na nangangahulugang “at,” pagka- 
tapos ay muli nitong itinala ang mga pangalan ng 
mga anak ni Jacob na kinuha mula sa mas kumple- 
tong rekord sa Genesis 46:8-27. Isinulat ang Exodo 
noong 1512 B.C.E., isang taon matapos lumisan ang 
mga Israelita mula sa Ehipto at magkampo sa ilang 
ng Sinai. Ang aklat ay sumasaklaw ng isang yugto 
na 145 taon, mula sa pagkamatay ni Jose noong 
1657 B.C.E. hanggang sa maitayo ang tabernakulo 
noong 1512 B.C.E. 

Manunulat. Hindi kailanman kinuwestiyon ng 
mga Judio na si Moises ang manunulat ng Exo- 
do. Ipinahihiwatig ng ginamit na mga pananalitang 
Ehipsiyo na ang manunulat ay nabuhay sa mis- 
mong panahon ng mga pangyayaring iniulat at hin- 
di isang Judio na ipinanganak nang dakong huli. 

Pagiging Tumpak at Totoo. Sa manunulat ng 
Exodo ay “mahihiwatigan ang pagiging lubos na pa- 
milyar sa Sinaunang Ehipto. Ang saloobin ng mga 
Ehipsiyo may kinalaman sa mga banyaga---ang pa- 
giging hiwalay nila sa mga ito, gayunma'y ang pag- 
papahintulot nila sa mga ito na manatili sa kanilang 
bansa, ang di-pangkaraniwang pagkapoot nila sa 
mga pastol, ang paghihinala nila na mga tiktik ang 


755 


mga estranghero mula sa Palestina--ang kanilang 
panloob na pamahalaan, ang pagiging matatag nito, 
ang kapangyarihan ng Hari, ang impluwensiya ng 
mga Saserdote, ang malalaking proyekto, ang pag- 
gamit nila ng mga banyaga sa kanilang pagtatayo, 
ang paggamit ng mga laryo, . . . at ng mga laryo na 
may dayami,... ang mga tagapag-utos, ang pag- 
eembalsamo sa mga bangkay, ang resulta nito na 
pag-angkat ng mga espesya, . . . ang matitinding 
pagdadalamhati, . . . ang pakikipaglaban gamit ang 
mga kabayo at mga karo .. .--ilan lamang ito sa 
maraming detalyeng mapapansin na nagpapakitang 
may lubos na kabatiran sa mga ugali at mga kos- 
tumbre ng mga Ehipsiyo ang awtor ng Pentateuch.” 
— The Historical Evidences of the Truth of the Scrip- 
ture Records, ni George Rawlinson, 1862, p. 290, 
291. 


EXODO, AKLAT NG 


Ang ulat ng paliligo sa Nilo ng anak na babae ni 
Paraon ay tinututulan ng ilan (Exo 2:5), ngunit sina- 
bi ni Herodotus (II, 35) (gaya ng ipinakikita rin sa si- 
naunang mga bantayog) na ang mga babae sa si- 
naunang Ehipto ay hindi pinagbabawalang gawin 
iyon. Bukod diyan, naniniwala ang mga Ehipsiyo na 
ang tubig ng Nilo ay may napakalakas na birtud. Pa- 
minsan-minsan, waring nagpupunta si Paraon sa 
ilog sa layuning sumamba. Dito siya nilapitan ni 
Moises nang di-kukulangin sa dalawang beses no- 
ong panahon ng Sampung Salot.---Exo 7:15: 8:20. 

Ang kawalan ng ebidensiya sa mga bantayog ng 
Ehipto hinggil sa pakikipamayan doon ng mga Isra- 
elita ay hindi kataka-taka, sapagkat isinisiwalat ng 
pagsusuri sa mga bantayog doon na hindi itinatala 
ng mga Ehipsiyo ang mga bagay na makasisira sa 
kanila. Gayunman, mas mariing patotoo kaysa sa 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG EXODO 


Ang rekord ng pagliligtas ni Jehova sa Israel mula sa mapani- 
il na pagkaalipin sa Ehipto at ng pag-oorganisa niya sa kani- 
la upang maging isang teokratikong bansa 


Isinulat ni Moises noong 1512 B.C.E., mga isang taon matapos 
lisanin ng Israel ang Ehipto 


Ang Israel ay dumanas ng mapaniil na pagkaalipin sa 
Ehipto (1:1--3:1) 
Sa utos ng hari, inalipin ang mga Israelita sa ilalim ng pa- 
niniil: iniutos na patayin ang lahat ng kanilang supling na 
lalaki pagkasilang ng mga ito 

Inampon si Moises ng anak na babae ni Paraon at sa ga- 
yon ay naligtas sa kamatayan, ngunit ang kaniyang ina 
ang nagturo sa kaniya 

Pinatay ni Moises ang isang mapaniil na Ehipsiyo, tumakas 
siya patungong Midian at naging pastol doon 

Iniligtas ni Jehova ang Israel sa pamamagitan ng ka- 
may ni Moises (3:2-15:21) 

Sa nagniningas na palumpong, si Moises ay inatasan bilang 


tagapagligtas upang magsalita at kumilos sa pangalan ni 
Jehova 


Bumalik sa Ehipto, kasama si Aaron, humarap siya kay Pa- 
raon para sabihin dito na iniutos ni Jehova na payaunin 
ni Paraon ang Israel upang sambahin Siya ng mga ito sa 
ilang, tumanggi si Paraon at pinatindi pa ang paniniil 

Inulit ni Jehova ang pangako na iligtas ang Israel at ibigay 
sa kanila ang lupain ng Canaan, sa gayo'y pinalalalim 
ang pagpapahalaga nila sa kaniyang pangalang Jehova 


Ang Sampung Salot, na ipinatalastas nina Moises at Aaron, 
ay sumapit sa Ehipto, pagkatapos ng unang tatlong salot, 
tanging ang mga Ehipsiyo na lamang ang sinalot: sa ika- 
sampu, namatay ang lahat ng panganay na lalaki, kapu- 
wa ng mga Ehipsiyo at ng kanilang mga hayop, habang 
ipinagdiriwang ng Israel ang Paskuwa 

Sa pamamagitan ng isang haliging ulap sa araw at isang 
haliging apoy sa gabi, inakay ni Jehova ang Israel pala- 
bas ng Ehipto: hinawi niya ang Dagat na Pula upang ma- 
katawid sila sa tuyong lupa, pagkatapos ay nilunod niya 


si Paraon at ang hukbo nito nang tangkain nilang tuma- 
wid sa pinakasahig ng dagat upang tugisin ang Israel 
Inorganisa ni Jehova ang Israel bilang isang teokrati- 
kong bansa (15:22-40:38) 
Pinaglaanan ang Israel ng maiinom na tubig, gayundin ng 
karne at manna, sa ilang, may kaugnayan sa paglalaan 
ng manna, itinatag ang Sabbath 


Alinsunod sa mungkahi ni Jetro, pumili si Moises ng kuwa- 
lipikadong mga lalaki upang maglingkod bilang mga pinu- 
no, na tutulong sa gawaing paghatol 

Sa Bundok Sinai, inanyayahan ni Jehova ang bansa na pu- 
masok sa pakikipagtipan sa kaniya, kusang-loob silang 
sumang-ayon: nagpakita si Jehova ng kakila-kilabot na 
pagtatanghal ng kaniyang kaluwalhatian 


Inilahad sa Sampung Utos at sa iba pang mga kautusan 
na ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang mga kahili- 
ngan ni Jehova sa Israel 

Ginawa ang tipang Kautusan sa bisa ng dugo ng inihaing 
mga hayop: sinabi ng bayan, “Ang lahat ng sinalita ni Je- 
hova ay handa naming gawin at maging masunurin” 

Nagbigay ang Diyos ng mga tagubilin hinggil sa paggawa 
ng tabernakulo at ng mga muwebles nito, gayundin sa 
paggawa ng mga kasuutan para sa mga saserdote at sa 
pagtatalaga ng pagkasaserdote 


Samantalang nasa Bundok Sinai si Moises, ang bayan 
ay sumamba sa isang ginintuang guya, binasag ni Moi- 
ses ang mga tapyas na bato na ibinigay sa kaniya ng 
Diyos, naging matapat ang mga Levita, pinatay ang mga 
3,000 mananamba sa idolo 

Nakita ni Moises ang pagpapamalas ng kaluwalhatian ni 
Jehova at narinig niyang ipinahayag ng Diyos ang Kani- 
yang pangalan 

Sa pamamagitan ng mga kusang-loob na handog na 
materyales, ang tabernakulo at ang mga kagamitan nito 
ay ginawa, itinayo ang tabernakulo noong Nisan 1, 
1512 B.C.E., at ipinamalas ni Jehova ang kaniyang pag- 
sang-ayon 


EZBAI 


ebidensiya mula sa mga bantayog na bato ang pa- 
ngingilin ng Paskuwa na isinasagawa ng mga Judio, 
anupat sa kanilang buong kasaysayan ay sa gani- 
tong paraan nila ginugunita ang Pag-alis. 

May matibay na saligan upang tanggapin ang ka- 
tumpakan ng kasaysayan at ang pangkalahatang 
salaysay na mababasa sa Exodo. Ayon kina Westcott 
at Hort, si Jesus at ang mga manunulat ng Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan ay sumipi o tumukoy 
mula sa Exodo nang mahigit sa 100 beses. Ang au- 
tentisidad ng aklat ay pinatototohanan ng integri- 
dad ng manunulat na si Moises. Itinawag-pansin 
niya sa napakatahasang paraan ang sarili niyang 
mga kahinaan, ang kaniyang pag-aatubili, at ang 
kaniyang mga pagkakamali, anupat hindi niya itinu- 
ring na ang anumang bagay may kaugnayan sa 
mga himala, pangunguna, at pag-oorganisa ay da- 
hil sa kaniyang sariling kakayahan, bagaman siya'y 
kinilala ng mga Ehipsiyo bilang dakila at sa pangka- 
lahatan ay lubhang iginalang ng Israel.--Exo 11:3, 
3:10-12, 4:10-16. 

Ipinakikita ng pakikipamayan ng Israel sa Ehipto 
at ng kanilang Pag-alis na pinatnubayan sila ng 
Diyos. Wala nang mas naaangkop na lugar para sa 
mabilis na paglaki ng Israel tungo sa isang maka- 
pangyarihang bansa. Kung nanatili sila sa Canaan, 
tiyak na mapapaharap sila sa maraming pakikipag- 
digma sa mga Canaanitang tumatahan doon, sa- 
mantalang sa teritoryo ng unang kapangyarihang 
pandaigdig, na noo'y nasa tugatog ng kalakasan 
nito, protektado sila ng kapangyarihan nito. Nanira- 
han sila sa pinakamainam na bahagi ng lupain, na 
nakaabuloy sa kanilang kalusugan at pagiging pala- 
anakin, at sa paanuman, pati sa kanilang intelektu- 
wal na pagsulong. 

Ngunit ang kalagayan nila sa Ehipto ay hindi ang- 
kop para sa moral at espirituwal na pagsulong, ni 
angkop man iyon para gawin silang isang bansa na 
nasa ilalim ng teokratikong pamamahala, na may 
mga saserdoteng naghahain at nagtuturo. Karagda- 
gan pa, kailangang matupad ang pangako ng Diyos 
na ibigay sa binhi ni Abraham ang lupain ng Cana- 
an, at dumating na ang panahon ng Diyos upang tu- 
parin iyon. Ang Israel ay gagawing isang dakilang 
bansa, na ang Hari ay si Jehova. Isinasalaysay ng 
aklat ng Exodo ang pagsasakatuparan ni Jehova sa 
layuning iyan.---Exo 15:13-21. 

Dead Sea Scrolls. Sa mga manuskritong na- 
tagpuan sa Dagat na Patay, ang 15 ay may mga pi- 
raso ng aklat ng Exodo. Ang isang piraso (4QEx') ay 
pinetsahan bilang mula noong mga 250 B.C.E. Ang 
dalawa sa mga piraso, pinaniniwalaang mula noong 
ikalawa o ikatlong siglo B.C.E., ay isinulat sa sinau- 
nang mga titik Hebreo na ginamit bago ang pagka- 
tapon sa Babilonya. 


756 


EZBAI. Ang ama ni Naarai, isa sa makapangya- 
rihang mga lalaki ng mga hukbong militar ni Ha- 
ring David.--1ICr 11:26, 37. 


EZBON. 


1. Isang anak ni Gad at apo ni Jacob. (Gen 46:16) 
Itinala ng katulad na ulat sa Bilang 26:16 si Ozni bi- 
lang ang ninuno ng mga Oznita sa halip na si Ezbon, 
anupat ipinahihiwatig na ang dalawang pangalan ay 
tumutukoy sa iisang tao. 

2. Isang anak ni Bela at inapo ni Benjamin. Si Ez- 
bon ay tinatawag na isa sa “mga ulo ng sambahayan 
ng kanilang mga ninuno, magigiting at makapang- 
yarihang mga lalaki.”--ICr 7:6, 7. 


EZEKIEL [Pinalalakas ng Diyos]. Anak ni Buzi, 
isang saserdote. Kabilang siya sa mga bihag na dina- 
la ni Nabucodonosor sa Babilonya kasama ni Jehoia- 
kin noong 617 B.C.E. Ang kaniyang unang mga pa- 
ngitaing mula sa Diyos ay dumating sa kaniya nang 
“ikatatlumpung taon, nang ikaapat na buwan, noong 
ikalimang araw ng buwan,” noong “ikalimang taon ng 
pagkatapon ni Haring Jehoiakin.” Nanghula siya sa 
mga Judio na nakatira sa tabi ng ilog ng Kebar, na pi- 
naniniwalaan ng ilang makabagong iskolar na isa sa 
malalaking kanal ng Babilonya. Ang “ikatattumpung 
taon” ay waring tumutukoy sa edad ni Ezekiel. Sini- 
mulan niyang gampanan ang kaniyang mga tungku- 
lin bilang propeta noong panahong iyon.---Eze 1:1-3. 

Palibhasa'y nagmula siya sa isang makasaserdo- 
teng pamilya, tiyak na mayroon siyang lubos na ka- 
batiran sa templo, sa kaayusan nito, at sa lahat ng 
gawaing isinasagawa roon at bihasa rin siya sa Kau- 
tusan. Malamang na mayroon ding lubos na kabati- 
ran si Ezekiel tungkol kay Jeremias at sa mga hula 
nito, dahil si Jeremias ay isang propeta sa Jerusalem 
noong panahon ng kabataan ni Ezekiel. Naging ben- 
taha rin kay Ezekiel ang paninirahan sa Juda nang 
ilang panahon noong naghahari ang matuwid na si 
Haring Josias, na nagwasak ng mga altar ni Baal at 
ng mga nililok na imahen, nagsimulang magkumpu- 
ni ng templo, at higit pang nagpasidhi ng repor- 
ma nito sa Juda alang-alang sa dalisay na pagsam- 
ba nang ang aklat ng Kautusan (lumilitaw na isang 
orihinal na isinulat ni Moises) ay masumpungan sa 
templo.---2Cr 34. 


Bago wasakin ng Babilonya ang 
Jerusalem, saang mga estratehikong 
lokasyon inilagay ni Jehova ang 
kaniyang mga propeta? 


Ang buhay ni Ezekiel bilang propeta ay kapana- 
hon niyaong kina Jeremias at Daniel. Si Jeremias ay 
naglingkod bilang propeta ng Diyos sa mga Judio sa 


757 


Jerusalem at Juda, anupat nagkaroon siya ng paki- 
kipag-ugnayan sa tiwaling mga hari ng Juda. Si Da- 
niel, na nasa korte ng Babilonya at nang maglaon ay 
nasa korte ng Medo-Persia, ay binigyan ng mga hula 
may kinalaman sa sunud-sunod na mga kapangya- 
rihang pandaigdig at sa pagkatalo ng mga ito sa 
mga kamay ng Kaharian ng Diyos. Si Ezekiel ay 
naglingkod sa Babilonia sa gitna ng mga Judio at ng 
kanilang mga pangulo at ipinagpatuloy niya roon 
ang gawain ng mga propeta. Kaya bagaman tinata- 
masa ng mga Judio sa Jerusalem ang kapakinaba- 
ngang dulot ng templo pati na ng mataas na saser- 
dote nito at ng saserdoteng propeta na si Jeremias, 
yaong mga nasa Babilonya ay hindi naman pinaba- 
yaan ni Jehova. Si Ezekiel ang propeta ng Diyos sa 
kanila, at bagaman hindi siya naghahain bilang 
paglilingkod, naroon siya bilang tagapayo at taga- 
pagturo ng kautusan ng Diyos. 

Nagkaroon din ng malapit na kaugnayan ang ga- 
waing panghuhula nina Jeremias at Ezekiel, anu- 
pat kapuwa nila pinabulaanan at pinagsikapang pa- 
wiin sa isipan ng mga Judio sa Jerusalem at sa 
Babilonia ang ideya na wawakasan kaagad ng Diyos 
ang pamumuno ng Babilonya at na hindi babagsak 
ang Jerusalem. Aktuwal na nagpadala si Jeremias 
ng liham sa mga bihag sa lupain ng Babilonia, na 
sinasabi sa kanila na mamayan at maging payapa 
sa Babilonya dahil kailangan munang lumipas ang 
70 taon bago sila tubusin. Tiyak na narinig ni Eze- 
kiel ang mga salita ng liham na ito. Gayundin, 
maaaring narinig niya ang pagbasa ng aklat na 
nang maglaon ay ipinadala ni Jeremias na humuhu- 
la tungkol sa pagbagsak ng Babilonya.--Jer 29, 
51:59-64. 

Humula sa “Mapagmatigas” na Bayan. Ang 
mga bihag sa Babilonia ay may mas mabuting ka- 
tayuan sa harap ni Jehova kaysa sa mga Judiong 
natira sa Juda, gaya ng inilalarawan ng mga basket 
ng mabubuti at masasamang igos na nakita ni Jere- 
mias. (Jer 24) Magkagayunman, hindi madali ang 
atas na nasa harap ni Ezekiel, dahil ang mga bihag 
na Israelita ay bahagi rin ng mapaghimagsik na 
sambahayan. Gaya ng sinabi kay Ezekiel, iyon ay sa 
gitna ng ‘mga mapagmatigas at mga bagay na tu- 
mutusok sa iyo at tumatahan ka sa gitna ng mga 
alakdan.” (Eze 2:6) Sa utos ni Jehova ay nanahanan 
siya sa gitna ng mga tapon sa Tel-abib sa tabi ng 
ilog ng Kebar. (Eze 3:4, 15) Bagaman ang mga Ju- 
dio ay mga tapon, naninirahan sila sa sarili nilang 
mga bahay. (Jer 29:5) Sa paanuman ay nakapana- 
natili silang organisado sa relihiyon. Ang matatan- 
dang lalaki ng Juda ay nakadalaw kay Ezekiel nang 
ilang ulit. (Eze 8:1, 14:1: 20:1) Maging nang duma- 
ting ang panahon para sa pagsasauli sa mga Judio 
sa pagwawakas ng 70 taon, marami sa kanila ang 
ayaw umalis ng Babilonya. 


EZEKIEL 


Maaaring ang isang dahilan kung bakit ayaw bu- 
malik ng ilan sa mga Judio na nasa Babilonya ay 
materyalismo. Ang mga artsibo ng isang malaking 
bahay-kalakalan, ang “Murashu and Sons,” ay nahu- 
kay ng isang ekspedisyon ng mga Amerikano sa ki- 
naroroonan ng isang kanal ng Eufrates na malapit 
sa Nippur, na pinaniniwalaan ng ilang iskolar na 
malapit sa Kebar. Ang mga inskripsiyong nakita 
roon ay nagtataglay ng maraming pangalang Judio 
na nagpapahiwatig na talagang naging matatag ang 
kabuhayan ng mga Israelita roon at na marami sa 
kanila ang nagpakaabala sa mga gawaing panga- 
ngalakal sa Babilonya. 

Pagkamatay ng Asawa. Sinasabi ni Ezekiel na 
tinanggap niya ang kaniyang atas sa tabi ng ilog ng 
Kebar noong ikalimang taon ng pagkatapon ni Ha- 
ring Jehoiakin (o noong 613 B.C.E.). Nanghula siya 
nang di-kukulangin sa 22 taon hanggang noong 
mga 591 B.C.E., anupat ang kaniyang huling hula na 
may petsa ay noong ika-27 taon ng pagkatapon. 
(Eze 29:17) Lumilitaw na maligaya ang buhay may- 
asawa ni Ezekiel. Pagkatapos ay sinabi sa kaniya ni 
Jehova: “Anak ng tao, narito, aalisin ko sa iyo ang 
bagay na kanais-nais sa iyong mga mata sa pama- 
magitan ng isang hampas.” (Eze 24:16) Maaaring 
ang asawa niya ay naging di-tapat sa kaniya o kay 
Jehova, ngunit anuman ang dahilan ng pagkamatay 
nito, inutusan si Ezekiel na huwag tumangis, kundi 
magbuntunghininga nang walang salita. Sinabihan 
si Ezekiel na isuot ang kaniyang putong at huwag 
magpakita ng anumang tanda o katibayan ng pag- 
dadalamhati. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay ma- 
giging isang tanda sa mga Israelitang bihag sa Ba- 
bilonya upang ipakitang lalapastanganin ni Jehova 
ang kaniyang santuwaryo na lubhang ipinagmama- 
puri ng mga Israelita, at na kabaligtaran ng kani- 
lang mga inaasahan, ang Jerusalem ay wawasakin. 
--Fze 24:17-27. 

Isang “Bantay.” Tinanggap ni Ezekiel ang ka- 
niyang atas na manghula sa paraang katulad niya- 
ong kay Isaias. Sa isang kasindak-sindak na pangi- 
tain, nakita niya si Jehova na nasa kaniyang trono at 
pinaglilingkuran ng mga nilalang na buhay na may 
apat na mukha at pakpak, na sinasabayan ng mga 
gulong na nasa loob ng mga gulong na kumikilos 
kasabay ng mga nilalang na buhay. Pagkatapos ay 
nagsalita si Jehova, anupat tinawag si Ezekiel na 
“anak ng tao,” upang ipaalaala sa propeta na siya ay 
isang makalupang tao lamang. (Eze kab 1, 2, iham- 
bing ang Isa 6.) Isinugo siya bilang isang bantay sa 
sambahayan ng Israel upang babalaan sila hinggil 
sa kanilang balakyot na lakad. Bagaman magiging 
napakatigas ng kanilang puso, kinailangan pa rin si- 
lang babalaan upang malaman nila na si Jehova ay 
nagkaroon ng isang propeta sa gitna nila. Baga- 
man tatanggi silang makinig, kung hindi niya sila 


EZEKIEL, AKLAT NG 


bababalaan hinggil sa mga salitang ibinigay ni Je- 
hova sa kaniya ay papananagutin siya sa buhay ng 
mga ito---magkakasala siya sa dugo.---Eze 3:7, 17, 
18, 2:4, 5; 33:2-9. 

Mga Pagsasalarawan at mga Ilustrasyon. 
Malimit humula si Ezekiel sa pamamagitan ng mga 
pagsasalarawan, pagtatanghal ng makasagisag na 
mga pagkilos, at sa pamamagitan ng mga pangita- 
in, mga alegoriya, o mga talinghaga. Ang isang 
namumukod-tanging pagsasalarawan ay hinggil sa 
390- at 40-araw na pagkubkob sa Jerusalem, na 
nagtataglay ng mahalagang hula tungkol sa pa- 
nahon. Kinailangan ni Ezekiel ang pagkamasunu- 
rin, pagkamatiisin, at malaking pananampalataya 
upang maisagawa ang makalarawang babalang ito 
sa isang walang-pananampalataya at mapanuyang 
bayan. Noong panahon ng pagkubkob sa Jerusalem, 
ibinaling ni Ezekiel ang kaniyang panghuhula sa 
mga bansang pagano na napopoot sa Israel anupat 
makikibahagi at magsasaya sila sa pagbagsak ng Is- 
rael; inilarawan niya ang kaparusahang pasasapitin 
ni Jehova sa mga ito. Pagkaraan ng pagbagsak ng 
Jerusalem, ang himig ng panghuhula ni Ezekiel ay 
nagbago. Pagkatapos ng matinding paghatol sa sa- 
kim na mga pastol ng Israel at ng Seir, ang kani- 
yang mga gawaing panghuhula ay itinuon niya sa 
pagpapatibay ng pananampalataya sa pangako ng 
Diyos na ang Israel ay panunumbalikin, muling ti- 
tipunin, at pagkakaisahin, at na pagpapalain sila ng 
maluwalhating pagpapastol ng “lingkod [ni Jehova] 
na si David” hanggang sa panahong walang takda 
sa ilalim ng isang tipan ng kapayapaan. (Eze 37) Su- 
munod ay nagbigay si Ezekiel ng isang detalyadong 
paglalarawan ng muling-itinayong templo, na igi- 
nawa ni Jehova ng “blueprint” para sa kaniya. Ang 
templong ito sa pangitain ay isang hula hinggil sa 
isang bagay sa malayong hinaharap, sapagkat wa- 
lang gayong templo ang aktuwal na itinayo kailan- 
man.---Eze 40-48. 

Mga Pagkakatulad sa Gawain ni Jesu-Kristo. 
May mga pagkakatulad ang gawaing ginampanan 
ni Ezekiel at ni Jesus. Kapuwa kinailangan nina Eze- 
kiel at Jesus na sumalungat sa isang bayang ma- 
pagwalang-bahala at matigas ang puso taglay ang 
isang mensahe ng kahatulan, na may kalakip na 
mensahe ng pag-asa para sa mga tatalikod sa kani- 
lang balakyot na landasin. Sinabihan si Ezekiel na 
ang mga tao ay darating at makikinig sa kaniyang 
mga salita, ngunit ang mga puso ng mga ito ay hin- 
di tutugon. (Eze 33:30-32) Sa katulad na paraan, 
maraming pulutong ang lumabas upang marinig si 
Jesus, ngunit kakaunti ang tumugon nang may 
pagpapahalaga sa kaniyang mga turo. Nangaral si 
Ezekiel sa mga bihag sa Babilonia. Sinabi ni Jesus na 
inatasan siyang mangaral ng pagpapalaya sa mga 


758 


bihag: (Luc 4:18) malinaw niyang ipinaliwanag sa 
mga Judio na sila ay nasa espirituwal na pagkaalipin 
at nangangailangan ng pagpapalaya, anupat isinugo 
siya sa kanila upang ilaan ito. (Ju 8:31-36) Tulad ni 
Ezekiel, hindi siya kailanman kumilos bilang tagasa- 
way sa mga Judio sa pamamagitan ng sarili niyang 
mga salita, kundi sinalita niya kung ano ang sinabi 
ni Jehova na kaniyang sasabihin.--Ju 5:19, 30. 
Ang Pag-asa ni Ezekiel. Si Ezekiel ay naging 
tapat sa Diyos, anupat isinagawa ang bawat utos na 
ibinigay, mahirap man ang kaniyang atas. Kabilang 
siya sa mga propeta na nagbata sa pamamagitan ng 
pananampalataya at na 'umaabot sa isang mas ma- 
buting dako, samakatuwid nga, yaong nauukol sa la- 
ngit.” (Heb 11:16) Bagaman hindi kabilang sa uri na 
bumubuo sa Kaharian ng langit (Mat 11:11), inasa- 
han ni Ezekiel ang panahon ng pagtatatag ng Kaha- 
rian ng Mesiyas at sa takdang panahon ay tatangga- 
pin niya, sa pamamagitan ng pagkabuhay-muli, ang 
katuparan ng pangako ng Diyos at ang pagpapala ng 
Mesiyanikong pamamahala. (Heb 11:39, 40) Namu- 
mukod-tangi si Ezekiel sa sigla, lakas ng loob, pag- 
kamasunurin, at sigasig sa pagsamba sa Diyos. 


EZEKIEL, AKLAT NG. Taglay ng kamang- 
ha-manghang aklat na ito ang pangalan ng propeta 
na sumulat nito. Maaaring natapos ni Ezekiel na 
anak ni Buzi, isang saserdote, ang pagsulat ng aklat 
na ito sa Babilonia noong mga taong 591 B.C.E. Su- 
masaklaw ito sa isang yugto na mga 22 taon, mula 
613 hanggang mga 591 B.C.E.---Eze 1:1-3, 29:17. 

Natatangi ang aklat ng Ezekiel dahil sa mga pa- 
ngitain, mga simili, at mga alegoriya, o mga taling- 
haga, at lalo na dahil sa makasagisag na mga pag- 
kilos, gaya noong sabihin ng Diyos kay Ezekiel na 
ililok niya sa isang laryo ang larawan ng Jerusa- 
lem at pagkatapos ay magsagawa siya ng kun- 
wa-kunwariang pagkubkob laban doon bilang isang 
tanda sa Israel. (Eze 4:1-17) Ang iba pang makasa- 
gisag na mga pagkilos ay ang paglalapat ng dala- 
wang patpat sa isa't isa, na kumakatawan sa da- 
lawang sambahayan ng Israel (37:15-23), at ang 
pag-uka ni Ezekiel ng butas sa pader at paglabas 
dito bitbit ang kaniyang dala-dalahan, na kumaka- 
tawan sa pagkabihag ng Jerusalem. (12:3-13) Ang 
ilustrasyon tungkol kina Ohola at Oholiba ay isa sa 
matitingkad na alegoriya ng aklat. (Kab 23) Ang isa 
pang katangi-tangi sa aklat ng Ezekiel ay ang na- 
pakaingat na pagpepetsa ni Ezekiel sa kaniyang 
mga hula, anupat ibinigay niya hindi lamang ang 
taon ng pagkatapon ni Haring Jehoiakin kundi pati 
ang buwan at araw ng buwan.---1:1, 2: 29:1, 30:20, 
31:1; 32:1: 40:1. 

Autentisidad. Isang patotoo sa autentisidad ng 
aklat ang katuparan ng mga hula nito. (Para sa mga 
halimbawa, tingnan ang AMMONITA, MGA, EDOM, MGA 


759 


EDOMITA, TIRO.) Pinatutunayan din ng arkeolohiya 
ang autentisidad ng aklat. Ang kilalang Amerika- 
nong arkeologo na si W. F. Albright ay sumulat: “Na- 
ipakita na ng arkeolohikal na mga datos ang ganap 
na pagkaorihinal ng mga Aklat ng Jeremias at Eze- 
kiel, Ezra at Nehemias, nang walang pag-aalinla- 
ngan, napatunayan na ng mga ito ang tradisyonal 
na larawan ng mga pangyayari, pati ang pagkakasu- 
nud-sunod ng mga iyon.”--The Bible After Twenty 
Years of Archeology (1932-1952), 1954, p. 547. 

Ang autentisidad ng aklat ng Ezekiel ay sinusu- 
portahan ng pagiging kasuwato nito sa ibang mga 
aklat ng Bibliya. Bagaman hindi ito tuwirang sinipi 
o tinukoy ng alinman sa mga manunulat ng Kristi- 
yanong Griegong Kasulatan, malimit naman ang 
pagtukoy nang di-tuwiran sa ilan sa mga pananali- 
ta nito at ang paggamit ng kahawig na mga ekspre- 
syon. Binanggit ni Ezekiel at ni Jesus ang tung- 
kol sa pagkatuyo ng isang sariwang punungkahoy. 
(Eze 17:24: Luc 23:31) Kapuwa sila may binanggit 
na paghatol sa mga tao bilang mga tupa at mga 
kambing. (Eze 34:17, Mat 25:32, 33) Ang aklat ng 
Apocalipsis ay gumamit ng maraming ilustrasyon 
na kahawig niyaong mga nasa Ezekiel.---Paghambi- 
ngin ang Eze 1:28 at Apo 4:3, Eze 10:3, 4 at Apo 
15:8: Eze 12:25 at Apo 10:6; Eze 37:10 at Apo 11:11. 

Mapapansin na kabilang sa mga papiro ng Grie- 
gong Bibliya ni Chester Beatty ang isang codex na 
naglalaman ng Ezekiel, Daniel, at Esther, bukod sa 
iba pang mga bahagi ng Bibliya. Ang mga ito ay pa- 
wang nasa iisang codex, anupat malamang na orihi- 
nal na binubuo ng 118 pilyego. Iyon ay isang kopya 
na isinulat ng dalawang eskriba, malamang na no- 
ong unang kalahatian ng ikatlong siglo, anupat nag- 
papahiwatig ng ganap na katumpakan ng aklat ng 
Ezekiel na nakarating sa atin. 

Yamang magkapanahon sina Jeremias at Ezekiel, 
maraming bagay sa kanilang mga hula ang magka- 
tulad. (Paghambingin ang Eze 18:2 at Jer 31:29, Eze 
24:3 at Jer 1:13, Eze 34:2 at Jer 23:1.) Sina Daniel 
at Ezekiel, na magkapanahon din, ay gumamit ng 
magkahawig na mga pananalita sa kanilang mga 
isinulat. Samantalang nakagapos ng mga panali, si 
Ezekiel ay humula tungkol sa kaharian ng Juda at 
nagtakda ng “isang araw para sa isang taon,” anupat 
ang bawat araw sa hula ay katumbas ng isang taon 
sa katuparan nito. (Eze 4:4-8) May binanggit si Da- 
niel na isang binigkisang tuod ng punungkahoy, na 
isang hula may kinalaman sa Kaharian, at espesipi- 
ko niyang sinabi ang yugto ng panahong lilipas 
hanggang sa pag-aalis ng mga bigkis. (Dan 4:23) 
Ang isa pang hula ni Daniel tungkol sa panahon ay 
ang 70 sanlinggo may kaugnayan sa pagdating ng 
Mesiyas na Lider, na gumamit din ng isang araw 
upang sumagisag sa isang taon sa katuparan nito. 
--Dan 9:24-27. 


EZEKIEL, AKLAT NG 


Pagkakaayos ng Nilalaman. Sa kalakhang 
bahagi, ang mga hula at mga pangitain ni Ezekiel 
ay isinaayos sa kronolohikal na paraan at ayon sa 
paksa. Ang apat na talata ng kabanata 29:17-20 ay 
hindi nakalagay sa tamang kronolohikal na pagka- 
kasunud-sunod (ihambing ang Eze 29:1: 30:20), 
ngunit kung tungkol sa paksa, angkop na kasama 
ang mga ito ng hula laban sa Ehipto. Hanggang no- 
ong ikasampung buwan ng ikasiyam na taon ng 
unang pagkatapon, ang mga hula ni Ezekiel ay umi- 
ikot sa lubusang pagbagsak at pagkatiwangwang ng 
Jerusalem, anupat maiikli lamang ang mga pagtu- 
koy sa pagsasauli. Gayon ang tema ng unang 24 na 
kabanata. Noong panahon ng pagkubkob sa Jerusa- 
lem, ibinaling ng propeta ang kaniyang pansin pa- 
ngunahin na sa pagpapahayag ng mga kaabahan 
laban sa mga bansang pagano na inihula ng Diyos 
na Jehova na magsasaya dahil sa pagbagsak ng Je- 
rusalem. Pagkarating ng balita na bumagsak na ang 
Jerusalem, ipinatalastas ng propeta ang maluwalha- 
ting mensahe ng pagsasauli, na isang nangingiba- 
baw na tema sa natitirang bahagi ng aklat.---33: 
20, 21. 

Isiniwalat ng aklat ng Ezekiel na ang huwad na re- 
lihiyon ng Babilonya ay nakapasok sa bakuran ng 
templo ni Jehova, partikular na sa anyo ng pagsam- 
ba sa diyos ng Babilonya na si Tamuz. (Eze 8:13, 14) 
Bukod sa gayong karima-rimarim na huwad na pag- 
samba doon sa mismong templo ni Jehova, pinuno 
ng karahasan ng mga apostatang Judio ang lupain 
ng Juda. Samakatuwid, hindi kataka-taka na sa ka- 
niyang pangitain ay narinig ni Ezekiel ang panawa- 
gan sa mga tagapuksa ni Jehova upang pumaroon 
na dala ang kanilang mga sandatang pandurog at 
tumayo sa tabi ng altar sa pinakaloob na looban ng 
templo. Pagkatapos ay inutusan sila ni Jehova na li- 
butin ang di-tapat na Jerusalem at patayin ang la- 
hat ng walang marka ng pagiging mananamba ni 
Jehova: “Ang matandang lalaki, binata at dalaga 
at maliit na bata at mga babae ay patayin ninyo 
--hanggang sa malipol. Ngunit sa sinumang taong 
may marka ay huwag kayong lumapit, at sa aking 
santuwaryo kayo magsimula.” (9:6) Iniulat ni Eze- 
kiel na unang pinatay ng mga tagapuksa ni Jehova 
ang 70 matatandang lalaki na sumasamba sa idola- 
trosong mga ukit sa pader ng isang silid sa pinaka- 
loob na looban. Pinatay rin ang lahat ng mga babae 
na nakaupo sa may pintuang-daan, na tumatangis 
para sa diyos ng Babilonya na si Tamuz, at ang su- 
masamba-sa-araw na mga apostata na nasa beran- 
da ng templo. (8:7-9:8) Ang pangitain ni Ezekiel ay 
isa lamang patiunang pagpapaaninaw ng kung ano 
ang malapit nang sapitin ng Jerusalem kapag ipina- 
inom sa kaniya ni Jehova ang kopa ng alak ng Kani- 
yang pagngangalit mula sa Kaniyang kamay sa pa- 
mamagitan ng Kaniyang tagapuksang lingkod, si 


EZEKIEL, AKLAT NG 


760 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG EZEKIEL 


Mga hula may kinalaman sa pagkawasak ng Jerusalem sa ka- 
may ng Babilonya at sa pagsasauli sa isang tapat na nalabi. 
Ang isang pangunahing tema ay na “makikilala [ng mga tao] 
na ako ay si Jehova” 

Isinulat sa Babilonya--ang kalakhang bahagi ay sa loob ng 
anim na taon bago wasakin ang Jerusalem noong 607 B.C.E., 
at ang ilang bahagi ay noon lamang mga 591 B.C.E. 


Inatasan ni Jehova si Ezekiel (noon ay isang tapon sa 

Babilonia) bilang bantay (1:1-3:27) 

Binigyan siya ng kasindak-sindak na pangitain ng kaluwalha- 
tian ni Jehova, kung saan nakakita rin siya ng mga keru- 
bin na may apat na mukha at nasa tabi ng mga gulong na 
ang mga gilid ay pund ng mga mata 

Maselan na pananagutan bilang bantay 

Mga babalang hula laban sa di-tapat na Juda at Jeru- 
salem (4:1-24:27) 

Tinagubilinan si Ezekiel na isadula ang dumarating na pag- 
kubkob sa Jerusalem sa pamamagitan ng paghiga nang 
nakaharap sa isang nililukang laryo nang 390 araw sa 
kaliwang tagiliran niya at 40 araw naman sa kaniyang 
kanang tagiliran, samantalang may panustos na kaunting 
pagkain at tubig 

Ititiwangwang ang lupain, kasama ang mga lugar na ginaga: 
mit sa idolatriya, ang di-tapat na bayan ay malilipol, ngunit 
isang nalabi ang makaliligtas, hindi makapaglalaan ng pag- 
takas ang ginto at pilak 


Dahil sa idolatrosong mga gawain na isinasagawa sa baku- 
ran ng templo, ipinasiya ni Jehova na ipahayag ang kani- 
yang pagngangalit, anupat hindi siya mahahabag: tanging 
yaong mga minarkahan ng kalihim na nadaramtan ng lino 
ang ililigtas 

Ang pagtakas ni Haring Zedekias at ng bayan ay inilarawan 

ng paglalabas ni Ezekiel ng dala-dalahan samantalang du- 

maraan sa butas na inuka sa pader 

Ang kahatulan ni Jehova laban sa huwad na mga propeta at 

mga propetisa 

Ang bugtong tungkol sa agila at punong-ubas ay nagpahiwa- 

tig ng masasaklap na kahihinatnan sapagkat sa Ehipto hu- 

mingi ng tulong ang bayan 

Ang kahatulan ni Jehova ay ayon sa pagkilos ng indibiduwal, 

hindi dahil sa mga kasalanan ng mga ama gaya ng may- 

kamaliang inaangkin 

Ang korona ng balakyot na si Zedekias ay aalisin, at ang 

maharlikang pamamahala ng linya ni David ay mapuputol 

hanggang sa dumating ang Isa na may legal na karapatan 


Ang di-tapat na Samaria at Jerusalem ay inilarawan bilang 
dalawang patutot, sina Ohola at Oholiba: ang Jerusalem ay 
pakikitunguhan nang may kalupitan ng kaniyang dating 
mga mangingibig 

Ang kinubkob na Jerusalem ay inihambing sa pinainit na pa- 
layok, at ang mga tumatahan naman doon ay sa karne na 
nasa loob nito 

Mga hula laban sa nakapalibot na mga bansa, na ang 
ilan ay inihula ni Jehova na magsasaya dahil sa pag- 
bagsak ng Jerusalem (25:1--32:32) 

Ang Ammon, Moab, Edom, at Filistia ay ititiwangwang 

Ang Tiro ay kukubkubin ni Nabucodonosor at sa kalaunan ay 
magiging isang tiwangwang na dako, inihalintulad ang pag- 
kawasak nito sa paglubog ng isang mainam na barko ka- 
sama ang kargamento nito: magwawakas ang dinastiya ng 
Tiro dahil sa pagmamataas at kataksilan nito 


Ang Ehipto ay sasamsaman ni Nabucodonosor bilang kabaya- 
ran sa kaniyang mga paglilingkod bilang tagapaglapat ng 
kahatulan ng Diyos laban sa Tiro, si Paraon at ang kani- 
yang pulutong ay inihambing sa isang sedro na puputulin 

Mga hula ng pagliligtas at pagsasauli sa bayan ng 

Diyos (33:1-48:35) 

Muling titipunin ni Jehova ang kaniyang bayan, na kaniyang 
mga tupa, at ibabangon niya ang kaniyang lingkod na si 
David bilang pastol sa kanila 

Ang Edom ay ititiwangwang, ngunit ang lupain ng Israel ay 
mamumukadkad na tulad ng hardin ng Eden 

Samantalang mga tapon sa Babilonya, ang mga Israelita ay 
katulad ng tuyo at walang-buhay na mga buto, ngunit si- 
la'y bubuhaying-muli 

Ang pagsasanib ng dalawang patpat, ang isa'y kumakatawan 
kay Jose at ang isa nama'y kay Juda, ay naglarawan sa 
pagsasauli sa itinapong bayan tungo sa pagkakaisa sa ila- 
lim ng lingkod ng Diyos na si David 

Ang isinauling bayan ni Jehova ay sasalakayin ni Gog, ngunit 
nangako si Jehova na ipagsasanggalang niya sila at pu- 
puksain niya ang mga hukbo ni Gog 

Si Ezekiel ay binigyan ng pangitain ng isang templo at ng 
mga bahagi nito, may isang ilog na umaagos mula sa tem- 
plo patungo sa Dagat na Patay, kung saan gumaling ang 
tubig at nagkaroon ng isang industriya ng pangingisda: ang 
mga punungkahoy sa mga pampang ng ilog ay may mga 
bungang nakakain at mga dahong nakapagpapagaling 

Binalangkas ang mga atas na lupain: inilarawan ang lunsod 
na “Si Jehova Mismo ay Naroroon” 


Haring Nabucodonosor (Nabucodorosor), at ng mga 
hukbo nito.---Jer 25:9, 15-18. 

Ang mga hula ni Ezekiel hinggil sa pagsasauli ay 
tiyak na nakaaliw sa itinapong mga Judio. Noong 
ika-25 taon ng kaniyang pagkatapon (593 B.C.E), 
si Ezekiel ay nagkaroon ng isang kamangha- 
manghang pangitain ng isang bagong templo ni Je- 
hova, na ang parisan ay nanggaling sa Diyos na 
Jehova mismo, at ng isang karatig na lunsod na ti- 
natawag na Jehova-Shamah, nangangahulugang “Si 


Jehova Mismo ay Naroroon.” (Eze 40:1-48:35) Sa 
gitna ng isang lupain ng paganong idolatriya, pina- 
tibay nito ang pag-asa ng nagsisising mga Judiong 
tapon na muling makasamba sa tunay na Diyos na 
si Jehova sa kaniyang templo. 

Idiniriin ng hula ni Ezekiel ang tema ng Bibli- 
ya, ang pagbabangong-puri sa soberanya ni Jehova 
at ang pagpapabanal sa kaniyang pangalan sa pa- 
mamagitan ng Mesiyanikong Kaharian. Itinatawag- 
pansin nito na bagaman pahihintulutan ng Diyos na 


761 


mabakante nang mahabang panahon ang trono ni 
David, hindi pababayaan ng Diyos ang kaniyang ti- 
pan kay David ukol sa isang kaharian. Ang Kahari- 
an ay ibibigay sa Isa na may legal na karapatan. Sa 
gayon ay inakay ni Ezekiel ang mga Judio, gaya ng 
ginawa ni Daniel, sa pag-asa hinggil sa Mesiyas. 
(Eze 21:27: 37:22, 24, 25) Pinangyari ni Jehova na 
sabihin ni Ezekiel nang mahigit sa 60 ulit na 'maki- 
kilala ng mga tao na ako ay si Jehova.” Dinadakila ni 
Ezekiel ang pinakaalaalang pangalan ng Diyos sa 
pamamagitan ng paggamit ng pananalitang “Sobe- 
ranong Panginoong Jehova” nang 217 ulit.---Eze 2:4, 
tlb sa Rbi8. 


EZEM. Isang lugar sa Juda na ibinigay sa tribo 
ni Simeon bilang isang nakapaloob na lunsod. (Jos 
15:21, 29, 19:1, 3: 1Cr 4:24, 28, 29) Ipinapalagay ng 
ilang iskolar na ito ang Umm el-'Azem, na mga 
25 km (16 na mi) sa TTS ng Beer-sheba. 


EZER. 

1. [posible, Mag-imbak]. Isa sa mga Horitang shik 
sa lupain ng Seir. (Gen 36:20, 21, 30) Nang dakong 
huli, ang mga Horita ay itinaboy at nilipol ng mga 
anak ni Esau. (Deu 2:22) Sa kasong ito, ang panga- 
lang Ezer ay posibleng nangangahulugang “Mag- 
imbak,” dahil sa pagkakaiba ng baybay sa orihinal 
na Hebreo. Sa 1 Cronica 1:38, may-kamalian itong 
inilimbag bilang “Ezar” sa maraming makabagong 
edisyon ng King James Version, bagaman wasto ang 
baybay nito sa edisyon ng 1611 at maging sa iba 
pang mga unang edisyon. 

[2-6: Tulong] 

2. Malamang na isang anak ni Efraim na pinatay 
kasama ng kaniyang kapatid na si Elead ng mga la- 
laki ng Gat “sapagkat bumaba sila upang kunin ang 
kanilang mga alagang hayop."”--ICr 7:20, 21. 

3. Isang anak ni Hur na mula sa tribo ni Juda, at 
“ama” ni Husa. Ang Husa ay alinman sa isang tao 
o isang bayan ng Juda.--1Cr 4:1, 4: tingnan ang 
Husa. 

4. Ang pinuno ng 11 magigiting na Gadita na 
bumukod at pumanig kay David sa ilang habang 
hindi pa ito makakilos dahil kay Saul. Yamang siya 
ang ulo, maliwanag na si Ezer ang pinakadakila at 
sa gayon ay ‘katumbas ng isang libo.'—1Cr 12:1, 8, 
9, 14. 

5. Ang anak ni Jesua, isang prinsipe ng Mizpa, 
na nakibahagi sa pagkukumpuni ng isang bahagi ng 
pader ng Jerusalem sa ilalim ni Nehemias noong 
455 B.C.E.---Ne 3:19. 

6. Isa sa mga saserdote sa prusisyong isinaayos 
ni Nehemias sa pagpapasinaya ng muling-itinayong 
pader ng Jerusalem noong 455 B.C.E.--Ne 12:31, 
41,42. 


EZION-GEBER 


EZION-GEBER. Isang lugar na unang binang- 
git bilang dakong pinagkampuhan ng mga Israelita 
sa pagtatapos ng 40-taóng pamamalagi ng bansang 
iyon sa ilang. Ang sumunod na lugar na pinagkam- 
puhan nila ay sa Kades na nasa ilang ng Zin. (Bil 33: 
35, 36) Mula sa Kades, hiniling nila sa hari ng Edom 
na pahintulutan silang dumaan sa lupain nito, ngu- 
nit hindi ito pumayag. (Bil 20:14-22) Gaya ng isina- 
laysay ni Moises nang maglaon: “Kaya dumaan ta- 
yong palayo sa ating mga kapatid, na mga anak ni 
Esau, na tumatahan sa Seir, mula sa daan ng Ara- 
ba, mula sa Elat at mula sa Ezion-geber.” (Deu 2:8) 
Sa ibang mga talata ng Bibliya, ipinakikita na ang 
Elat (Elot) at Ezion-geber ay parehong matatagpu- 
an malapit sa Dagat na Pula, maliwanag na sa bu- 
kana ng Gulpo ng ‘Aqaba, na HS sanga ng Dagat na 
Pula.--- 1Ha 9:26; 2Cr 8:17. 

Kaayon ng Deuteronomio 2:8, inilalarawan ng 
mas naunang ulat sa Bilang 21:4 na ang mga Israe- 
lita ay 'bumagtas mula sa Bundok Hor [kung saan 
namatay si Aaron] sa daang patungo sa Dagat na 
Pula upang lumibot sa lupain ng Edom.” Iminu- 
mungkahi ng ilang iskolar na pagkaalis ng mga Is- 
raelita sa Bundok Hor, naglakbay ang mga ito patu- 
ngo sa timugang dulo ng Dagat na Patay at umahon 
sa agusang libis ng Zered (ang hangganan sa pagi- 
tan ng Edom at Moab). Gayunman, naniniwala ang 
maraming komentarista na sa liwanag ng nabang- 
git na mga teksto, kinailangang lumigid ang mga Is- 
raelita upang maiwasan nila ang pinakasentro ng 
Edom, isang ruta na nagdala sa kanila pabalik “sa 
daang patungo sa Dagat na Pula” at samakatuwid 
ay sa rehiyon ng Ezion-geber. Iminumungkahi nila 
na sa rutang tinahak ng mga Israelita, sila'y naka- 
rating sa T patungo sa Gulpo ng ‘Aqaba, at na nang 
makarating sila sa isang dako sa H ng Ezion-geber, 
malamang na lumiko sila patungo sa HS at dumaan 
sa Wadi Yatm, sa gayo'y dumaan sa gilid ng pinaka- 
dulong timog ng timugang kabundukan ng Edom. 

Noong Panahon ng Paghahari ni Solomon. 
Muling binanggit ang Ezion-geber pagkaraan ng 
mahigit sa 400 taon, noong paghahari ni Solomon 
(1037-998 B.C.E.). Sa lokasyong ito sa gulpo, si Solo- 
mon ay nagpagawa at naglunsad ng isang pang- 
kat ng mga barko na ang mga tripulante ay mga 
taga-Fenicia at mga Judeano. Ang taga-Feniciang si 
Haring Hiram ng Tiro, na aktibung-aktibo rin sa 
negosyong pagbabarko, ay nakipagtulungan kay So- 
lomon sa proyektong ito. (1Ha 9:26-28, 10:11) Pag- 
karaan ng mga isang siglo, sinikap ni Haring Jeho- 
sapat (936-mga 911 B.C.E.) na muling buhayin ang 
industriyang ito ng pagbabarko na ang pinakadau- 
ngan ay sa Ezion-geber, ngunit nabigo siya, gaya 
ng inihula ni Jehova, nang magiba ang kaniyang 
mga barko.--- 1Ha 22:48, 49; 2Cr 20:36, 37. 


EZNITA 


Mapapansin na kapuwa sa kaso ni Solomon at ni 
Jehosapat, ang ilan sa mga barko ay nilayong pu- 
maroon hindi lamang sa Opir kundi pati sa Tarsis. 
(2Cr 9:21: 20:36, 37) Yamang matibay ang ebiden- 
siya na ang Tarsis ay nasa Espanya, may mga 
nag-aalinlangan kung ang mga barkong naglayag 
mula sa Ezion-geber ay nakapaglakbay nga pa- 
tungong Tarsis noong sinaunang mga panahon. 
Hinggil dito, tingnan ang artikulong TARsIs Blg. 4, 
kung saan inihaharap ang posibilidad na nagkaro- 
on ng isang kanal na nagdurugtong sa Nilo at 
Dagat na Pula. Maaaring dahil din sa kanal na 
iyon kung kaya nakapagpadala si Haring Hiram sa 
Ezion-geber at Elot (Elat) hindi lamang ng mga tao 
kundi pati ng “mga barko” upang magamit ni Solo- 
mon. (2Cr 8:17, 18) May mga nagmumungkahi rin 
na maaaring ang mga barkong ito'y ipinadala sa 
isang lugar sa baybayin ng Filistia, kinalas, hinakot 
at ibiniyahe sa katihan patungo sa Gulpo ng 'Aqa- 
ba, kung saan muling binuo ang mga ito. Sinasabi 
ng mga naniniwala sa pangmalas na ito na ang 
mga Krusado ay gumamit ng katulad na pama- 
maraan nang maglaon. Sa pamamagitan man ng 
isang kanal na nagdurugtong sa Nilo at Dagat na 
Pula o ng isang ruta sa katihan, malamang na ang 
mga tabla ng mga barko ay inilaan mula sa mga 
kagubatan sa ibang lugar, yamang ang rehiyon sa 
palibot ng Ezion-geber ay may mga taniman ng 
palma ngunit walang mga punungkahoy na ang- 
kop sa paggawa ng barko. 

Lokasyon. Hindi matukoy nang may katiyakan 
kung saan ang lugar ng sinaunang Ezion-geber. Ti- 
natanggap ng karamihan sa mga iskolar bilang pi- 
nakaposibleng lokasyon nito ang Tell el-Kheleifeh 
('Ezyon Gever), na mga 500 m (1,600 piye) mula 
sa Gulpo ng ‘Aqaba at mahigit na 3 km (2 mi) 
sa HK ng makabagong lunsod ng ‘Aqaba. Natukla- 
san sa mga paghuhukay roon na nagkaroon ng li- 
mang pangunahing yugto ng paninirahan sa lugar 
na iyon, at ipinapalagay na ang pinakamaaga ay no- 
ong panahon ni Solomon. Gayunman, ang mga ar- 
keologo ay walang anumang natagpuan na mata- 
takdaan nila ng petsang bago ang yugtong iyon, 
samakatuwid ay walang anuman na mula pa noong 
panahon ng Pag-alis. Dahil dito, ipinapalagay ng 
ilan na maaaring ang Ezion-geber noong mga araw 
ni Moises ay nasa ibang lugar, o maaaring dahil 
simple at yari sa laryong putik ang mga gusali rito, 
nilamon na ng lupa ang sinaunang pamayanan, 
anupat wala nang bakas na naiwan. 

Imbakang depo. Natagpuan ng mga naghu- 
kay sa Tell el-Kheleifeh ang mga labi ng isang ma- 
laking pintuang-daan ng lunsod at gayundin ang 
isang istraktura na tiyakang idineklara na naging 
sentro ng malaking industriya ng pagmimina at 


762 


pagtunaw ng tanso. Iniugnay nila ang operasyon 
nito kay Haring Solomon. Kamakailan lamang, kini- 
lala na mali ang pag-uugnay na ito, at bagaman 
maliwanag na nagtunaw ng tanso sa lugar na iyon, 
naniniwala sa ngayon ang mga arkeologo na ang 
gusali ay tiyak na isang imbakang depo. Sa lugar na 
iyon kung saan nagsasalubong ang mahahalagang 
ruta ng kalakalang pandagat at pangkatihan, kum- 
binyente ang gayong pinatibay na depo para pag- 
imbakan ng ginto, mahahalagang bato, at kahoy ng 
algum mula sa Opir hanggang sa ang mga ito'y ma- 
dala ng mga naglalakbay na pulutong patungo sa 
kani-kanilang destinasyon. (1Ha 9:26, 10:11, 12) 
Para sa higit pang detalye tungkol sa lugar na ito, 
tingnan ang ARKEOLOHIYA (Palestina at Sirya). 


EZNITA. 


EZRA [Tulong]. 

1. Isang Aaronikong saserdote, isang inapo nina 
Eleazar at Pinehas, isang iskolar, isang dalubhasang 
tagakopya at guro ng Kautusan, bihasa kapuwa sa 
Hebreo at Aramaiko. Si Ezra ay may tunay na siga- 
sig sa dalisay na pagsamba at “inihanda [niya] ang 
kaniyang puso upang sumangguni sa kautusan ni 
Jehova at upang magsagawa niyaon at upang mag- 
turo sa Israel ng tuntunin at katarungan.” (Ezr 7:1- 
6, 10) Bukod sa pagsulat ng aklat na nagtataglay ng 
kaniyang pangalan, lumilitaw na si Ezra ang sumu- 
lat ng dalawang aklat ng Mga Cronica, at kinikilala 
ng tradisyong Judio na siya ang nagpasimula ng 
pagtitipon at paggawa ng katalogo ng mga aklat ng 
Hebreong Kasulatan. Isa pa, si Ezra ay isang na- 
mumukod-tanging mananaliksik, anupat bumang- 
git siya ng mga 20 pinagkunan ng impormasyon sa 
dalawang aklat ng Mga Cronica. Yamang marami sa 
mga Judio ang nangalat sa iba't ibang dako noong 
mga araw ni Ezra, kinailangan ang paggawa ng ma- 
raming kopya ng Hebreong Kasulatan, at malamang 
na si Ezra ang nanguna sa gawaing ito. 

Walang ibinibigay na detalye sa Bibliya tungkol sa 
maagang bahagi ng buhay ni Ezra. Nanirahan siya 
sa Babilonya. Nagmula siya sa isang pamilya ng 
mga mataas na saserdote ngunit hindi mula sa par- 
tikular na angkan na kaagad na humawak ng mata- 
as na pagkasaserdote pagkabalik mula sa pagkata- 
pon noong 537 B.C.E. Ang kahuli-hulihan sa mga 
ninuno ni Ezra na humawak ng katungkulang iyon 
ay si Seraias, na mataas na saserdote noong mga 
araw ni Haring Zedekias ng Juda. Ang Seraias na ito 
ay ipinapatay ni Nabucodonosor nang mabihag ang 
Jerusalem noong 607 B.C.E. (Ezr 7:1, 6; 2Ha 25:18, 
21) Sa Babilonya, nanatili ang paggalang ng mga 
Judio sa pagkasaserdote, at dahil dito, naingatan ng 
makasaserdoteng mga pamilya ang kanilang pagka- 
kakilanlan. Karagdagan pa, patuloy na umiral ang 


Tingnan ang JOSEB-BASEBET. 


763 


organisasyon ng komunidad ng mga Judio, na ang 
matatandang lalaki ang mga ulo. (Eze 20:1) Mala- 
mang na ninais ng pamilya ni Ezra, at ni Ezra mis- 
mo, na magtamo siya ng kaalaman sa kautusan ng 
Diyos. Kaya naman pinaglaanan siya ng mahusay 
na edukasyon. 

Kung, gaya ng paniwala ng ilang iskolar, ang 
isang tao ay hindi maaaring maging eskriba hang- 
gang sa sumapit sa edad na 30, malamang na 
si Ezra ay mahigit na sa 30 tadng gulang noong 
468 B.C.E. nang pumaroon siya sa Jerusalem. Wa- 
lang alinlangang nabubuhay na siya noong pana- 
hon ng pamamahala ni Ahasuero, noong panahon 
nina Mardokeo at Esther, nang panahong magpala- 
bas ng batas na lipulin ang mga Judio sa buong Im- 
peryo ng Persia. Maraming Judio ang naninirahan 
sa Babilonya, kaya ang pambansang krisis na ito ay 
malamang na tumimo sa isip ni Ezra, anupat nag- 
palakas sa kaniya na manampalataya sa panganga- 
laga at pagliligtas ni Jehova sa kaniyang bayan 
at nagsilbing pagsasanay, na pinaging may-gulang 
siya sa pagpapasiya at sa kakayahang isagawa ang 
napakabigat na pananagutang iniatang sa kaniya 
nang dakong huli.---Es 1:1; 3:7, 12, 13; 8:9; 9:1. 

Patungo sa Jerusalem. Noong 468 B.C.E., 69 
na taon pagkabalik ng tapat na mga Judiong nalabi 
mula sa Babilonya sa ilalim ng pangunguna ni Ze- 
rubabel, nang ipagkaloob ng Persianong hari na si 
Artajerjes Longimanus kay Ezra ang “lahat ng kahi- 
lingan niya” may kinalaman sa pagparoon sa Jeru- 
salem at pagpapasulong ng dalisay na pagsamba 
roon. Ayon sa opisyal na liham ng hari, yaong mga 
Israelita na kusang-loob na nagnanais sumama kay 
Ezra patungo sa Jerusalem ay dapat na sumama. 
—Ezr 7:1, 6, 12, B3. 


Maging noong mga araw ni Ezra, 

bakit kinailangan ng mga Judiong 

umalis ng Babilonya ang matibay 
na pananampalataya? 


Marami sa mga Judio ang yumaman sa Babilo- 
nya, ngunit walang gaanong oportunidad sa Jerusa- 
lem upang umunlad. Kakaunti lamang ang nanini- 
rahan sa Jerusalem. Ang mainam na pasimulang 
ginawa ng mga Judio sa ilalim ni Zerubabel ay wa- 
ring naglaho. Isang komentarista, si Dean Stanley, 
ang nagsabi: “Mangilan-ngilan lamang ang tumata- 
han sa Jerusalem mismo, at waring naudlot ang na- 
isagawang pagsulong sa ilalim ng mga unang na- 
mayan.... Tiyak nga na, kung dahil man sa orihinal 
na kahinaan ng bumabangong pamayanan, o dahil 
sa ilang bagong pananalakay ng nakapalibot na mga 
tribo, na dito ay wala tayong malinaw na pahiwatig, 
ang mga pader ng Jerusalem ay hindi pa rin tapos, 


EZRA 


malalaking puwang ang naiwan sa mga iyon kung 
saan ang mga pintuang-daan ay nasunog at hindi 
nakumpuni, nakakalat sa mga gilid ng mabatong 
mga burol nito ang mga guho ng mga ito, ang Tem- 
plo, bagaman tapos na, ay kakaunti pa rin ang mga 
muwebles at kulang ang mga palamuti.” (Ezra and 
Nehemiah: Their Lives and Times, ni George Raw- 
linson, London, 1890, p. 21, 22) Kaya ang pagbaba- 
lik sa Jerusalem ay nangahulugan ng kawalan ng 
posisyon, pagkaputol ng mga ugnayan, pagkakait sa 
isa ng humigit-kumulang ay maginhawang paraan 
ng pamumuhay, at ng pagtatatag ng bagong buhay 
sa isang malayong lupain sa ilalim ng mga kalaga- 
yang nakapipighati, mahirap, at posibleng mapa- 
nganib, huwag nang banggitin pa ang isang maha- 
ba at delikadong paglalakbay, yamang maraming 
napopoot na tribong Arabe at iba pang mga kaaway 
ang maaaring makaengkuwentro. Humiling ito ng 
sigasig sa tunay na pagsamba, pananampalataya 
kay Jehova, at lakas ng loob upang isagawa ang 
paglipat. Mga 1,500 lalaki lamang at ang kani-kani- 
lang pamilya ang nasumpungang handa at may ka- 
kayahang pumaroon, marahil ay mga 6,000 sa ka- 
buuan. Mahirap ang atas ni Ezra bilang kanilang 
lider. Ngunit naihanda si Ezra ng kaniyang nakara- 
ang landasin sa buhay, at nagpakalakas siya kaayon 
ng kamay ni Jehova na sumasakaniya.--Ezr 7:10, 
28: 8:1-14. 

Naglaan ang Diyos na Jehova ng lubhang kinaka- 
ilangang materyal na tulong, sapagkat ang pinansi- 
yal na kalagayan sa Jerusalem ay hindi mabuti at 
ang kayamanan niyaong mga maglalakbay na kasa- 
ma ni Ezra ay limitado. Napakilos si Haring Artajer- 
jes at ang kaniyang pitong tagapayo na magbigay 
ng boluntaryong abuloy na gagamitin sa pagbili ng 
mga hayop na ihahain at ng kanilang mga handog 
na mga butil at mga handog na inumin. Karagda- 
gan pa, si Ezra ay binigyan ng awtoridad na tu- 
manggap ng mga abuloy para sa layuning ito mula 
sa nasasakupang distrito ng Babilonya. Kung may 
anumang lalabis sa mga pondo, pagpapasiyahan ni 
Ezra at niyaong mga kasama niya kung paano ito 
magagamit sa pinakamainam na paraan. Ang mga 
sisidlan para sa paglilingkod sa templo ay dapat na 
dalhing lahat sa Jerusalem. Kung kinakailangan, 
ang karagdagang mga pondo ay maaaring makuha 
mula sa ingatang-yaman ng hari. Ang mga ingat- 
yaman sa kabilang ibayo ng Ilog ay sinabihan na si 
Ezra ay maaaring humiling sa kanila ng pilak, trigo, 
alak, at langis hanggang sa itinakdang dami, at asin 
na walang takdang dami, at na ang kahilingan nito 
ay dapat ibigay kaagad. Bukod diyan, ang mga sa- 
serdote at mga manggagawa sa templo ay libre sa 
pagbubuwis. Karagdagan pa, si Ezra ay binigyan ng 
awtoridad na mag-atas ng mga mahistrado at mga 
hukom, at ang kahatulan ay dapat na ilapat sa 


EZRA 


sinuman na hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos 
at sa kautusan ng hari, “ukol man sa kamatayan 
o ukol sa pagpapalayas, o ukol sa multang salapi 
o ukol sa pagkabilanggo.”---Ezr 7:11-26. 

Palibhasa'y kinikilala ni Ezra ang patnubay ni Je- 
hova sa bagay na ito, kaagad niyang isinagawa ang 
kaniyang atas. Tinipon niya ang mga Israelita sa 
pampang ng ilog ng Ahava, kung saan niya isinaga- 
wa ang tatlong-araw na pagsusuri sa bayan. Dito ay 
nasumpungan niya na, bagaman kasama nila ang 
ilang saserdote, walang isa man sa mga di-saserdo- 
teng Levita ang nagboluntaryo, at kailangang-kaila- 
ngan sila sa paglilingkod sa templo. Dito ay ipinaki- 
ta ni Ezra ang kaniyang mga kuwalipikasyon bilang 
isang lider. Palibhasa'y di-nasiraan ng loob sa situ- 
wasyong iyon, kaagad siyang nagsugo ng opisyal na 
delegasyon sa mga Judio sa Casipia. Mabuti ang na- 
ging pagtugon ng mga ito, anupat naglaan ng 38 Le- 
vita at 220 Netineo. Kasama ang kani-kanilang pa- 
milya, walang alinlangang pinalaki nito ang bilang 
ng mga kasamahan ni Ezra tungo sa mahigit na 
7,000.--Ezr 7:27, 28: 8:15-20. 

Pagkatapos ay naghayag si Ezra ng isang pag- 
aayuno upang usisain kay Jehova ang tamang daan. 
Bagaman ang kaniyang pulutong ay magdadala ng 
malaking kayamanan, hindi nais ni Ezra na mala- 
gay sa kahit kaunting pag-aalinlangan ang panga- 
lan ni Jehova sa pamamagitan ng paghiling ng huk- 
bong tagapaghatid matapos niyang ipahayag sa hari 
ang kaniyang lubos na pananampalataya sa pagsa- 
sanggalang ni Jehova sa kaniyang mga lingkod. 
Pagkatapos na magsumamo sa Diyos, tumawag siya 
ng 12 mula sa mga pinuno ng mga saserdote, anu- 
pat maingat na tinimbang sa kanila ang abuloy, na 
sa makabagong-panahong halaga ay maliwanag na 
nagkakahalaga nang mahigit sa 543,000,000, at ipi- 
nagkatiwala iyon sa kanila.---Ezr 8:21-30. 

Ang kamay ni Jehova ay napatunayang sumasa 
kay Ezra at sa mga kasama niya, anupat ipinag- 
sanggalang sila mula sa “kaaway sa daan,” kung 
kaya nakarating sila nang ligtas sa Jerusalem. (Ezr 
8:22) Hindi siya nahirapan na makilala siya ng mga 
saserdote at mga Levita na naglilingkod sa templo, 
na pinagbigyan niya ng mahahalagang bagay na di- 
nala niya.---Ezr 8:31-34. 

Hinimok ang Israel na Paalisin ang mga Asa- 
wang Banyaga. Pagkatapos na maghandog ng 
mga hain sa templo, napag-alaman ni Ezra mula sa 
mga prinsipe na marami sa bayan, sa mga saserdo- 
te, at sa mga Levita na naninirahan sa lupain ang 
kumuha ng mga asawang banyaga. Nang marinig 
niya ito, hinapak ni Ezra ang kaniyang kasuutan at 
ang kaniyang damit na walang manggas, binu- 
not ang ilang buhok ng kaniyang ulo at ng kani- 
yang balbas, at nanatili siyang nakaupong natitigi- 


764 


lan hanggang sa pagsapit ng panggabing handog na 
mga butil. Nang magkagayon, pagkatapos niyang 
iluhod ang kaniyang mga tuhod at iunat ang kani- 
yang mga palad kay Jehova, siya, sa harap ng nag- 
kakatipong mga Israelita, ay gumawa ng pangmad- 
lang pagtatapat ng mga kasalanan ng kaniyang 
bayan, pasimula noong mga araw ng kanilang mga 
ninuno.---Ezr 8:35-10:1. 

Pagkatapos nito, si Secanias, na nagsalita para sa 
bayan, ay nagrekomenda na makipagtipan sila kay 
Jehova na paalisin ang kanilang mga asawang ban- 
yaga at ang mga anak na ipinanganak sa kanila, at 
saka niya sinabi kay Ezra: “Bumangon ka, sapagkat 
ang bagay na ito ay nakaatang sa iyo, at kami ay su- 
masaiyo. Magpakalakas ka at kumilos.” Alinsunod 
dito, pinanumpa ni Ezra ang bayan, at pinasabihan 
niya ang lahat ng dating tapon na magtipon sa Je- 
rusalem sa loob ng tatlong araw upang ituwid ang 
kamaliang ito. Noong okasyong iyon ay pinayuhan 
ni Ezra yaong mga nagkakatipon na magtapat kay 
Jehova at bumukod mula sa kanilang mga asawang 
banyaga. Gayunman, dahil napakaraming tao ang 
sangkot sa pagsalansang na ito, hindi naging posible 
na asikasuhin ang lahat ng bagay nang mismong 
pagkakataong iyon, ngunit unti-unti, sa loob ng 
isang yugto na mga tatlong buwan, ang karumihan 
ay naalis.--Ezr 10:2-17. 

Kasama ni Nehemias. Hindi tiyak kung si Ezra 
ay nanatili sa Jerusalem o bumalik sa Babilonya. 
Ngunit ang masasamang kalagayan na sinapit ng 
lunsod, lakip na ang katiwalian na nagpasama sa 
pagkasaserdote, ay waring nagpapahiwatig na wala 
siya roon. Maaaring ipinatawag siya ni Nehemias 
upang bumalik pagkatapos na muling maitayo ang 
mga pader ng Jerusalem. Magkagayunman, masu- 
sumpungan natin na muli siyang lumitaw sa ta- 
nawin, kung saan ipinakikita siya na nagbabasa 
ng Kautusan sa nagkakatipong bayan at nagtuturo 
sa kanila. Noong ikalawang araw ng kapulungang 
iyon ay nagdaos ng pantanging pakikipagpulong 
kay Ezra ang mga ulo ng bayan upang magtamo ng 
kaunawaan sa Kautusan. Ang Kapistahan ng mga 
Kubol ay idinaos na may pagsasaya. Pagkatapos ng 
walong-araw na pangingilin, ang Tisri 24 ay itinala- 
ga bilang isang araw ng pagkakait sa sarili at pag- 
tatapat ng kanilang mga kasalanan, na may pana- 
nalangin. Sa ilalim ng matatag na pangunguna at 
pangangasiwa nina Ezra at Nehemias, “isang ma- 
pagkakatiwalaang kaayusan” ang ginawa, hindi bi- 
bigan sa pagkakataong ito, kundi sa sulat, na pinato- 
tohanan sa pamamagitan ng tatak ng mga prinsipe, 
mga Levita, at mga saserdote.--Ne 8:1-9, 13-18, 
kab 9. 

Pagsulat. Ang mga aklat ng Bibliya na Mga Cro- 
nica gayundin ang aklat na nagtataglay ng panga- 
lan ni Ezra ay nagbibigay ng katibayan na si Ezra 


765 


ay isang napakasipag na mananaliksik, na may ka- 
kayahang magpasiya kung alin ang pipiliin sa iba't 
ibang kopya ng Kautusan na umiiral noon. Nagpaki- 
ta siya ng di-pangkaraniwang sigasig sa paghaha- 
nap ng opisyal na mga dokumento ng kaniyang 
bansa, at maliwanag na dahil sa kaniyang mga pag- 
sisikap kung kaya taglay natin ang tumpak na ulat 
na ibinibigay sa atin ng Mga Cronica. Gayunman, 
dapat nating tandaan na sumakaniya ang espiritu 
ng pagkasi ng Diyos at na pinatnubayan siya ng 
Diyos sa layuning maingatan ang isang malaking 
bahagi ng kasaysayan ng Israel para sa ating kapa- 
kinabangan. 

Ang sigasig ni Ezra para sa katuwiran, ang kani- 
yang mapanalangining pananalig kay Jehova, ang 
kaniyang katapatan sa pagtuturo ng kautusan ng 
Diyos sa Israel, at ang kaniyang pagiging masikap 
sa pagpapasulong ng tunay na pagsamba ang dahi- 
lan kung bakit siya, bilang isa sa “ganito kalaking 
ulap ng mga saksi,” ay isang mainam na halimbawa 
na karapat-dapat tularan.---Heb 12:1. 

2. Isang saserdote na bumalik kasama ni Zeruba- 
bel mula sa Babilonya patungong Jerusalem noong 
537 B.C.E.- Ne 12:1, 13. 


EZRA, AKLAT NG. Isang rekord na nagpa- 
pakita kung paano tinupad ni Jehova ang kaniyang 
mga pangako na isauli ang Israel mula sa pagkata- 
pon sa Babilonya at muling itatag ang tunay na 
pagsamba sa Jerusalem. Kalakip dito ang mga utos 
ng mga emperador na isauli ang pagsamba kay Je- 
hova sa gitna ng mga Judio pagkatapos ng 70-tadng 
pagkatiwangwang ng Jerusalem at ang ulat ng mga 
pagsisikap na ginawa upang maisakatuparan ito sa 
kabila ng mga hadlang. Sa buong aklat, panguna- 
hing pinagtuunan ni Ezra ng pansin ang nabanggit 
na layunin. Lumilitaw na ito ang dahilan kung ba- 
kit hindi isinama sa ulat ang mga naganap sa ilang 
yugto ng panahon, gaya niyaong nasa pagitan ng 
mga kabanata 6 at 7 ng aklat, yamang hindi naman 
sinisikap ng manunulat na magbigay ng isang kum- 
pletong makasaysayang ulat ng mga pangyayari. 
Manunulat. Bilang isang saserdote, iskolar, da- 
lubhasang tagakopya, at taong naghanda ng kani- 
yang puso upang magturo sa Israel ng tuntunin at 
katarungan’ at upang magtuwid ng mga bagay na 
depektibo sa isinasagawang pagsamba kay Jehova 
ng nakabalik na mga Israelita, si Ezra ay lubos na 
kuwalipikado na isulat ang aklat na nagtataglay ng 
kaniyang pangalan. Ang maharlikang kapangyari- 
han na iginawad sa kaniya ng hari ng Persia ay 
magbibigay sa kaniya ng karagdagang dahilan at 
awtoridad upang gumawa ng kinakailangang pana- 
naliksik, at makatuwiran lamang para sa isang ta- 
ong tulad niya na sumulat ng isang rekord ng ma- 
halagang bahaging ito ng kasaysayan ng kaniyang 


EZRA, AKLAT NG 


bansa. (Ezr 7:6, 10, 25, 26) Samakatuwid, ang ak- 
lat ay matapat sa paggamit nito ng unang panau- 
han para sa manunulat mula kabanata 7, talata 27, 
hanggang kabanata 9. Sumasang-ayon ang karami- 
han ng mga iskolar na ang aklat ng Ezra ay isang 
pagpapatuloy ng kasaysayan mula sa bahaging hi- 
nintuan ng Mga Cronica, gaya ng makikita sa pag- 
hahambing ng 2 Cronica 36:22, 23 sa Ezra 1:1-3. 
Muli, ipinakikita nito na ang manunulat ay si Ezra. 
Kinikilala rin sa tradisyong Judio na si Ezra ang ma- 
nunulat ng aklat. 

Autentisidad. Ang aklat ng Ezra ay kabilang 
sa Hebreong kanon. Noong una, isinasama ito sa Ne- 
hemias upang bumuo ng iisang balumbon. Sinunod 
ng Babilonyong Talmud (Bava Batra 14b) ang tradi- 
syong ito, ngunit mula noong ika-16 na siglo, pinag- 
hihiwalay ang mga ito sa inimprentang mga Bibli- 
yang Hebreo, bagaman sa mga iyon ay itinuturing 
na iisa ang dalawang aklat sa pagtuos sa kabuuang 
bilang ng mga aklat ng Hebreong Kasulatan. Gina- 
gamit ng Douay Version ang mga katawagang Una 
at Ikalawang Esdras, kasuwato ng Griegong baybay. 
Gayunman, binabanggit nito na ang ikalawang ak- 
lat ay kilala rin bilang Nehemias. May isang apokri- 
pal na aklat sa Griego na tinatawag na Ezra III. Bi- 
nubuo ito ng mga talata mula sa Ikalawang Cronica, 
Ezra, at Nehemias, gayundin ng ilang popular na 
alamat, may isang aklat din na may-kabulaanang 
tinatawag na Ezra IV. 

Ang kalakhang bahagi ng Ezra ay isinulat sa He- 
breo. Ngunit malaki-laki ring bahagi nito ang nasa 
Aramaiko, yamang kumopya si Ezra mula sa mga 
pampublikong rekord at opisyal na mga dokumento. 
Kabilang sa mga ito ang mga kopya ng mga liham 
sa mga Persianong hari mula sa mga opisyal “sa ka- 
bilang ibayo ng Ilog [Eufrates]” at ang mga tugon at 
mga batas ng hari na nagbibigay ng mga utos sa 
mga opisyal na ito. Gayundin, naglaan si Ezra ng 
maikling kasaysayan na nag-uugnay sa mga do- 
kumentong ito. Noong panahon ni Ezra, Aramaiko 
ang wikang ginagamit sa pamahalaan at sa interna- 
syonal na komersiyo. Ang mga bahaging Aramaiko 
ay matatagpuan sa mga kabanata 4 hanggang 7. 
Ang ilang impormasyon ni Ezra ay kinopya mula sa 
mga artsibong Judio, at, sabihin pa, ang bahaging 
iyon ay nasa Hebreo. Ang mga bagay na ito ay su- 
musuporta rin sa autentisidad ng ulat ni Ezra. 

Iniulat ng Ezra 7:23-26 na itinaguyod ng pamaha- 
laan ng Persia ang Kautusan ni Moises bilang dapat 
tuparin ng mga Judio at na sa gayong paraan ay na- 
katulong ang mga Persiano sa pagsasauli ng tunay 
na pagsamba. Ang mga pagtukoy ni Ezra sa mga 
Persianong hari ay nasa tumpak na pagkakasu- 
nud-sunod. Sa ngayon, tinatanggap ng karamihan 
sa mga iskolar ang katumpakan ng aklat, anupat 


EZRAH 


tahasang sinabi ng The New Westminster Dictio- 
nary of the Bible na “hindi mapag-aalinlanganan 
ang pagiging mapananaligan ng kasaysayang nila- 
laman nito.” (Inedit ni H. Gehman, 1970, p. 291) Sa- 
makatuwid, ang rekord ng aklat ay maaasahan, at si 
Ezra ay isang tunay na tao sa kasaysayan. 
Panahon at Tagpo. Ang aklat ng Ezra ay isi- 
nulat noong mga 460 B.C.E., kasabay ng mga aklat 
ng Mga Cronica. Nagsimula si Ezra sa pamamagitan 
ng paglalahad sa batas ni Ciro na isauli ang mga Ju- 
dio mula sa Babilonya. Noong unang taon ni Ciro, 
ipinroklama ng Persianong haring ito ang pagsasa- 
uli. (Ezr 1:1) Ang Juda at Jerusalem ay naiwang 
walang tumatahan, noong taglagas ng 607 B.C.E., 
nang yaong mga itinira ni Nabucodonosor ay lumi- 
pat sa Ehipto. Ang ika-70 taon ng pagkatiwangwang 
ng Jerusalem, na siyang huling sabbath na ipina- 
tupad sa lupain, ay magwawakas sa taglagas ng 
537 B.C.E. Malamang na ang batas ni Ciro ay inila- 
bas noong huling bahagi ng 538 B.C.E. o noong ma- 
agang bahagi ng 537 salig sa dalawang kadahila- 
nan. Ang pagkatiwangwang ay kailangang umabot 
hanggang sa matapos ang ika-70 taon, at ang pina- 
layang mga Israelita ay hindi aasahang maglalak- 
bay sa maulang taglamig, na siyang mangyayari 
kung ang batas ay ibinigay ilang buwan ang kaa- 
gahan. Malamang na inilabas ito noong maagang 


766 


bahagi ng tagsibol ng 537 B.C.E. upang bigyan 
ang mga Judio ng pagkakataong makapaglakbay 
habang panahon ng tagtuyo, makarating sa Jeru- 
salem, at maitayo ang altar sa unang araw ng 
ikapitong buwan (Tisri) ng tadng 537 B.C.E., na Set- 
yembre 29 ayon sa kalendaryong Gregorian.---Ezr 
3:2-6. 

Matapos ilahad ang tungkol sa Paskuwa at sa Ka- 
pistahan ng mga Tinapay na Walang Pampaalsa na 
idinaos pagkatapos na makumpleto ang templo no- 
ong 515 B.C.E., nilaktawan ni Ezra ang kasunod na 
yugto ng panahon hanggang sa ikapitong taon ng 
paghahari ni Artajerjes, na hari ng Persia, noong 
468 B.C.E., nang personal na lumitaw sa eksena si 
Ezra. Gumamit si Ezra ng unang panauhan mula 
kabanata 7, talata 27, hanggang kabanata 9 ngunit 
nagbago siya tungo sa ikatlong panauhan sa kaba- 
nata 10, sa gayo'y itinuon ang pansin sa gawain ng 
mga prinsipe, mga saserdote, mga Levita, at ng iba 
pa na nakabalik, anupat pantanging tinalakay ang 
pagtutuwid sa situwasyon niyaong mga nag-asawa 
ng mga babaing banyaga. 


EZRAH [Tulong]. Isang pangalan na lumilitaw 
sa isang talaan ng mga inapo ni Juda. Sina Jeter, 
Mered, Eper, at Jalon ay ipinakikilala bilang mga 
anak ni Ezrah.--1Cr 4:1, 17. 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG EZRA 


Ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem at ang pagsa- 
sauli roon ng tunay na pagsamba pagkatapos ng pagkata- 
pon sa Babilonya 


Sumasaklaw ng isang yugto na mga 70 taon kasunod ng 
pagbabalik ng mga Judio mula sa pagkatapon sa Babilonya 


Nagpalabas si Ciro ng batas na nagpapalaya sa mga 
Judio, at isang nalabi ng mga Judiong tapon ang 
bumalik sa Jerusalem (noong 537 B.C.E.) upang 
muling itayo ang templo (1:1--3:6) 

Ang muling pagtatayo ng templo (3:7--6:22) 

Inilatag ang pundasyon noong ikalawang taon ng pagbabalik 
mula sa pagkatapon 


Paulit-ulit na hinadlangan ng mga kaaway ang muling pagta- 
tayo ng templo at nang maglaon ay nagtagumpay silang 
patigilin ang gawain hanggang noong pasiglahin ng mga 
propetang sina Zacarias at Hagai ang bayan na ipagpatuloy 
ang pagtatayo, noong ikalawang taon ni Dario | (520 B.C.E.) 

Isiniwalat ng isang opisyal na pagsisiyasat sa mga rekord ng 
Persia sa Babilonya at Ecbatana na may pahintulot ni Ciro 
ang muling pagtatayo ng templo, kaya ipinag-utos ni Dario | 
na ipagpatuloy ang gawain nang walang hadlang, anupat iti- 
nakda ang parusang kamatayan para sa mga lalabag dito 

Noong ikaanim na taon ni Dario | (515 B.C.E.), natapos ang 
pagtatayo ng templo, pagkatapos ay pinasinayaan ang gu- 
sali at ipinangilin ang Paskuwa 


Pumaroon si Ezra sa Jerusalem (noong 468 B.C.E.) 
dala ang mga kaloob para sa templo at upang mag- 
atas ng mga hukom (7:1--8:36) 

Ipinagkaloob ng monarkang Persiano na si Artajerjes (Longi- 
manus) ang pahintulot para sa paglalakbay 


Si Ezra at mga 1,500 lalaki, bukod sa 258 Levita at Netineo 
mula sa Casipia, ay lumisan mula sa lugar na kanilang pi- 
nagtipunan sa may ilog ng Ahava dala ang ginto, pilak, at 
mga kagamitan para sa templo: dumating sila sa Jerusalem 
pagkaraan ng mahigit tatlo at kalahating buwan 

Nilinis ang Israel, kasama ang pagkasaserdote (9:1- 

10:44) 

Nang mapag-alaman ni Ezra ang pagpaparungis ng iba sa pa- 
mamagitan ng pag-aasawa ng mga babaing banyaga, haya- 
gan niya itong ipinagtapat sa panalangin kay Jehova 

Inamin ni Secanias ang pagkakasala at iminungkahi niya ang 
paggawa ng isang tipan na ihiwalay ang mga asawang ban- 
yaga at ang mga supling ng mga ito 

Ang lahat ng dating tapon ay inutusang magtipon sa Jerusa- 
lem, doon ay ipinasiya na paunti-unting imbestigahan ng 
mga prinsipe ang indibiduwal na mga kaso ng pagpaparu- 
ngis 

Isinagawa ng mga saserdote, mga Levita, at ng iba pang mga 
lalaki ang pagpapaalis sa kanilang mga asawang banyaga 
at mga anak 


767 


EZRAHITA [Katutubo]. Isang katawagan na 
ikinapit kina Etan (1Ha 4:31, Aw 89:Sup) at He- 
man (Aw 88:Sup), na kapuwa tanyag dahil sa kani- 
lang karunungan. Sina Etan at Heman ay ipina- 
kikilala sa 1 Cronica 2:3-6 bilang mga inapo ni Juda 
sa pamamagitan ni Zera. Kaya lumilitaw na ang 
katawagang “Ezrahita” ay isa pang salita para sa 


F 


FANUEL [mula sa Heb. na “Penuel,” nanganga- 
hulugang “Mukha ng Diyos"]. Isang inapo ni Aser, 
na ang anak na babaing si Ana ay isang propetisa 
sa templo sa Jerusalem noong dalhin doon nina Jose 
at Maria si Jesus.--Luc 2:36. 


FEBE [Dalisay: Maliwanag: Maningning]. Isang 
Kristiyanong kapatid na babae ng unang-siglong 
kongregasyon sa Cencrea. Sa liham ni Pablo sa mga 
Kristiyano sa Roma, “inirerekomenda” niya ang ka- 
patid na ito sa kanila at nananawagan sa kanila na 
pagkalooban ito ng anumang kinakailangang tulong 
bilang isa na “naging tagapagtanggol ng marami, 
oo, sa akin mismo.” (Ro 16:1, 2) Maaaring inihatid ni 
Febe sa Roma ang liham ni Pablo o kaya ay sinama- 
han niya ang naghatid nito. 

Tinukoy ni Pablo si Febe bilang “isang ministro ng 
kongregasyon na nasa Cencrea.” Nagbabangon ito 
ng tanong may kinalaman sa diwa ng pagkakagamit 
dito ng terminong di-a'ko-nos (ministro). Minamalas 
ng ilang tagapagsalin ang terminong ito sa opisyal 
na diwa kung kaya isinalin nila ito na “diyakonisa” 
(RS, JB). Ngunit ang Kasulatan ay walang probi- 
syon para sa mga babaing ministeryal na lingkod. 
Minamalas ng salin ni Goodspeed ang terminong ito 
sa karaniwang diwa at isinalin itong “katulong.” Ga- 
yunman, ang pagtukoy ni Pablo ay maliwanag na 
may kinalaman sa pagpapalaganap ng mabuting 
balita, ang ministeryong Kristiyano, at binabanggit 
niya si Febe bilang isang babaing ministro na kaug- 
nay sa kongregasyon sa Cencrea.--Ihambing ang 
Gaw 2:17, 18. 

Naglingkod si Febe bilang “tagapagtanggol ng 
marami.” Ang terminong isinalin na “tagapagtang- 
gol” (pro-sta'tis) ay may saligang diwa na “babaing 
tagapagsanggalang” o “tagasaklolo,” anupat nagpa- 
pahiwatig ito hindi lamang ng kagandahang-loob 
kundi ng pagtulong sa iba na nangangailangan. Ma- 
aari rin itong isalin na “patrona.” Ang pagiging ma- 
laya ni Febe na maglakbay at magkaloob ng maha- 
lagang paglilingkod sa kongregasyon ay maaaring 


FELIPE 


“Zerahita.” (Bil 26:20) Binigyang-kahulugan ng Tar- 
gum ni Jonathan ang “Ezrahita” bilang “anak ni 
Zera.” 


EZRI [Aking Pagsaklolo]. Anak ni Kelub at taga- 
pangasiwa ng mga tagapagsaka ng mga bukid ng 
hari noong panahon ng paghahari ni David.--1Cr 
27:26. 


magpahiwatig na siya ay isang balo at posibleng 
isang babaing may materyal na kayamanan. Kaya, 
maaaring nasa posisyon siya na gamitin ang kani- 
yang impluwensiya sa komunidad alang-alang sa 
mga Kristiyano na may-kamaliang pinaratangan, 
na ipinagtatanggol sila sa ganitong paraan, o maaa- 
ring naglaan siya sa kanila ng kanlungan sa pana- 
hon ng panganib, anupat naglingkod bilang isang 
babaing tagapagsanggalang. Walang ibinibigay na 
mga detalye ang ulat. 


FELIPE [nangangahulugang “Mahilig sa mga Ka- 
bayo, Maibigin sa Kabayo"]. 

1. Isa sa kauna-unahang mga alagad na kabilang 
sa 12 apostol ni Jesu-Kristo. Sa mga ulat ng Ebang- 
helyo nina Mateo, Marcos, at Lucas, binabanggit ang 
pangalan ni Felipe tangi lamang sa mga talaan 
ng mga apostol. (Mat 10:3, Mar 3:18, Luc 6:14) Ta- 
nging ang ulat ni Juan ang nagbibigay ng ilang de- 
talyadong impormasyon tungkol sa kaniya. 

Si Felipe ay nagmula rin sa sariling bayan nina 
Pedro at Andres, samakatuwid nga, sa Betsaida, na 
nasa H baybayin ng Dagat ng Galilea. Pagkarinig sa 
paanyaya ni Jesus na, “Maging tagasunod kita,” gi- 
nawa ni Felipe ang gaya rin ng ginawa ni Andres 
noong nagdaang araw. Hinanap ni Andres ang ka- 
niyang kapatid na si Simon (Pedro) at dinala ito kay 
Jesus, at gayundin ang ginawa ni Felipe kay Nata- 
nael (Bartolome), na sinasabi: “Nasumpungan na 
namin ang isa na isinulat ni Moises, sa Kautusan, at 
ng mga Propeta, si Jesus, na anak ni Jose, na mula 
sa Nazaret. . . . Halika at tingnan mo.” (Ju 1:40, 41, 
43-49) Ang pananalitang “nasumpungan ni Jesus si 
Felipe” ay maaaring nagpapahiwatig na dati na si- 
lang magkakilala, gaya ng ipinakikita ng mga salita 
ni Felipe kay Natanael, sapagkat binanggit ni Felipe 
ang pangalan ni Jesus, ang pamilya nito, at ang ti- 
rahan nito. Hindi sinasabi kung may anumang ka- 
ugnayan bukod pa sa pagkakaibigan na namagitan 
kina Felipe at Natanael (Bartolome), ngunit sa mga 
talaan ng Bibliya ay karaniwang magkasama sila, 
maliban sa Gawa 1:13. 


FELIPE 


Noong okasyon ng matagumpay na pagpasok ni 
Jesus sa Jerusalem limang araw bago ang Paskuwa 
ng 33 C.E. (Mar 11:7-11), nais makita ng ilang Grie- 
go si Jesus. Hiniling nila kay Felipe na ipakilala sila, 
posibleng napili nilang lapitan ang apostol dahil sa 
kaniyang pangalang Griego, o marahil ay dahil la- 
mang sa siya ang nagkataong naroroon upang hili- 
ngan. Gayunpaman, lumilitaw na hindi nadama ni 
Felipe na kuwalipikado siyang sagutin ang kahili- 
ngan ng mga Griegong ito (marahil ay mga proseli- 
ta). Sumangguni muna siya kay Andres, na sa ibang 
dako ay binabanggit na kasama niya (Ju 6:7, 8) at 
na marahil ay may higit na malapit na kaugnayan 
kay Jesus. (Ihambing ang Mar 13:3.) Magkasama ni- 
lang iniharap kay Jesus ang pakiusap, hindi ang 
mga nakikiusap, upang isaalang-alang niya ito. (Ju 
12:20-22) Ang ganitong palasuri at maingat na sa- 
loobin ay mababanaag sa tugon ni Felipe sa tanong 
ni Jesus tungkol sa pagpapakain sa pulutong at ma- 
ging sa kaniyang kahilingan (na iniharap pagkata- 
pos ng waring tahasang mga tanong nina Pedro at 
Tomas) nang sabihin niya: “Ipakita mo sa amin ang 
Ama, at sapat na iyon para sa amin.” (Ju 6:5-7, 13: 
36, 37; 14:5-9) Ang kaniyang mataktikang paraan 
ay ibang-iba sa pagiging tuwiran at tahasan ni Pe- 
dro, sa gayon ang maiikling ulat may kinalaman 
kay Felipe ay may isinisiwalat tungkol sa pagkaka- 
sari-sari ng personalidad na makikita sa piniling 
mga apostol ni Jesus. 

Dahil sa malapit na pakikipagsamahan niya kay 
Natanael (Bartolome) at sa mga anak ni Zebedeo, 
maaaring si Felipe ang isa sa dalawang di-ipinakila- 
lang alagad na nasa baybayin ng Dagat ng Galilea 
nang magpakita ang binuhay-muling si Jesus.--Ju 
21:2. 

2. Isang unang-siglong ebanghelisador at misyo- 
nero. Kasama si Esteban, si Felipe ay kabilang sa pi- 
tong “lalaking may patotoo . . . puspos ng espiritu at 
karunungan” na pinili para sa walang-pagtatanging 
araw-araw na pamamahagi ng pagkain kapuwa sa 
mga Kristiyanong babaing balo na nagsasalita ng 
Griego at nagsasalita ng Hebreo sa Jerusalem. (Gaw 
6:1-6) Ang ulat ng gawain ni Felipe (gaya rin niya- 
ong kay Esteban) nang matapos ang pantanging 
paglilingkod na ito ay nagpapatunay sa mataas na 
espirituwal na katangian ng mga lalaking bumubuo 
sa piniling lupong tagapangasiwang ito, sapagkat 
gumanap si Felipe ng isang gawain na katulad niya- 
ong isinagawa ng apostol na si Pablo nang maglaon, 
bagaman sa mas maliit na antas. 

Nang mangalat ang lahat dahil sa pag-uusig ma- 
liban sa mga apostol, na nanatili sa Jerusalem, si Fe- 
lipe ay pumaroon sa Samaria, doon ay ipinahayag 
niya ang mabuting balita ng Kaharian at, taglay ang 
makahimalang kapangyarihan ng banal na espiri- 


768 


tu, nagpalayas siya ng mga demonyo at nagpaga- 
ling ng mga paralisado at mga pilay. Dahil sa ma- 
laking kagalakan, pulu-pulutong ang tumanggap 
ng mensahe at nabautismuhan, kabilang na ang 
isang Simon na dating nagsasagawa ng mga sining 
ng mahika. (Gaw 8:4-13) Kaya “nang marinig ng 
mga apostol na tinanggap ng Samaria ang salita 
ng Diyos, isinugo nila sa kanila sina Pedro at Juan,” 
upang tanggapin ng bautisadong mga mananampa- 
latayang ito ang walang-bayad na kaloob ng banal 
na espiritu.---Gaw 8:14-17. 

Pagkatapos ay inakay si Felipe ng espiritu ni Jeho- 
va upang salubungin ang bating na Etiope sa da- 
ang patungo sa Gaza, at doon, sa maikling pana- 
hon lamang, ang ‘taong ito na may kapangyarihan 
sa ilalim ni Candace na reyna ng mga Etiope” ay 
nanampalataya kay Jesus at humiling kay Felipe na 
bautismuhan siya. (Gaw 8:26-38) Mula roon ay pu- 
maroon siya sa Asdod at nagpatuloy sa Cesarea, 
anupat “ipinahayag ang mabuting balita sa lahat ng 
mga lunsod” na nadaanan niya. (Gaw 8:39, 40) Ini- 
lalarawan ng maiikling ulat na ito ang gawain ng 
isang “ebanghelisador. ”---Gaw 21:8. 

Dito sa internasyonal na salubungang-dakong ito 
ng Cesarea pagkalipas ng mga 20 taon ay nasumpu- 
ngan si Felipe na aktibo pa rin sa ministeryo, kilala 
pa rin sa pagiging “isa sa pitong lalaki” na inatasan 
ng mga apostol. Gaya ng iniulat ni Lucas, nang siya 
at si Pablo ay manuluyan sa tahanan ni Felipe nang 
ilang panahon, noong mga taong 56 C.E., “ang ta- 
ong ito [si Felipe] ay may apat na anak na babae, 
mga dalaga, na nanghuhula.” (Gaw 21:8-10) Ya- 
mang nasa hustong gulang na ang apat na anak na 
babae upang makapagsagawa ng makahulang pag- 
sasalita, maaaring nangangahulugan ito na si Felipe 
ay may-asawa na noong panahon ng maagang ba- 
hagi ng kaniyang gawain. 

3. Asawa ni Herodias at ama ni Salome. Nakatira 
siya sa Roma nang panahong mapangalunya siyang 
iniwan ng kaniyang asawa upang maging asawa ng 
kaniyang kapatid sa ama na si Herodes Antipas. 
(Mat 14:3, 4; Mar 6:17, 18, Luc 3:19, 20) Si Felipe ay 
anak ni Herodes na Dakila sa ikatlong asawa nito, si 
Mariamne II na anak ng mataas na saserdoteng si 
Simon. Samakatuwid, siya ay mestisong Judio at 
Idumeano.---Tingnan ang HERODES Blg. 5. 

4. Ang tagapamahala ng distrito ng Iturea at 
Traconite nang panahong pasimulan ni Juan na 
Tagapagbautismo ang kaniyang ministeryo nang 
“ikalabinlimang taon ng paghahari ni Tiberio Ce- 
sar,” 29 C.E. (Luc 3:1-3) Si Felipe ay anak ni Hero- 
des na Dakila kay Cleopatra ng Jerusalem at sama- 
katuwid ay kapatid sa ama nina Herodes Antipas, 
Arquelao, at Felipe Blg. 3.--Tingnan ang HERODES 
Blg. 6. 


769 


FELIX [mula sa Lat., Maligaya]. Ang prokura- 
dor ng Romanong probinsiya ng Judea na nagbi- 
langgo kay Pablo sa loob ng dalawang taon pagka- 
tapos ng huling pagdalaw ni Pablo sa Jerusalem, 
noong mga 56 C.E. Sinasabi ni Tacitus na si Felix 
ay naglingkod kasama ni Cumanus sa katungku- 
lan ng prokurador sa loob ng ilang taon at pagka- 
tapos nito ay bilang nagsosolong prokurador ng 
Judea. (The Annals, XII, LIV) Walang binanggit si 
Josephus na naglingkod si Felix kasabay ni Cuma- 
nus, at sa dahilang iyan ay sinasabi ng karamihan 
sa mga iskolar na si Felix ay nagsimulang mag- 
lingkod bilang prokurador noong 52 C.E. (Jewish 
Antiquities, XX, 137 [vii, 1], The Jewish War, II, 
247, 248 [xii, 8]) Gayunpaman, salig sa mga taon 
ng paglilingkod ni Felix, masasabi sa kaniya ni Pa- 
blo: “Naging hukom ka ng bansang ito sa loob ng 
maraming taon.”--Gaw 24:10. 

Sinasabi ng sekular na mga istoryador na si Felix 
ay dating alipin, na ang kaniyang unang pangalan 
ay Antonius, na ipinagkaloob ni Emperador Claudio 
sa kaniya at sa kaniyang kapatid na si Pallas ang ka- 
nilang kalayaan, at na siya ay isang malupit at imo- 
ral na opisyal. Inilarawan siya ni Tacitus bilang isa 
na “nagsagawa ng bawat uri ng kalupitan at kahala- 
yan, gumamit ng kapangyarihan ng hari taglay ang 
lahat ng katutubong ugali ng isang alipin.” (The 
Histories, V, 1x) Iniulat na siya ang nagpakana ng 
pagpatay sa mataas na saserdoteng si Jonatan. Si- 
nabi ni Suetonius na si Felix ay naging asawa ng 
tatlong reyna. (The Lives of the Caesars, Claudi- 
US, XXVII) Ang gayong paglalarawan ay kaayon ng 
matututuhan natin sa Bibliya tungkol kay Felix. 

Kasunod ng pag-aresto kay Pablo, si Claudio Li- 
sias, ang Romanong kumandante ng militar, palib- 
hasa'y nangangamba para sa kaligtasan ng kani- 
yang bilanggo kung hahayaan itong manatili sa 
Jerusalem, ay nagmamadaling inilipat ang apostol 
sa Cesarea sa ilalim ng mahigpit na pagbaban- 
tay, anupat “inutusan ang mga tagapag-akusa na 
magsalita laban sa kaniya” sa harap ni Felix. (Gaw 
23:23-30) Pagkaraan ng limang araw, ang mataas 
na saserdoteng si Ananias, ang isang nagnganga- 
lang Tertulo, at ang mga iba pa ay bumaba mula sa 
Jerusalem na may nakagigitlang mga paratang la- 
ban kay Pablo. Pinangasiwaan ni Felix ang paglilitis, 
anupat ipinagpaliban ang pagbababa ng hatol. Iniu- 
tos niya na ingatan si Pablo, subalit luwagan ang 
pagbabantay, at huwag pagbawalan ang sinuman sa 
mga kasamahan ni Pablo sa pag-aasikaso sa kaniya. 
--Gaw 24:1-23. 

Nang maglaon ay “ipinatawag [ni Felix] si Pablo at 
nakinig sa kaniya tungkol sa paniniwala kay Kristo 
Jesus.” Noong pagkakataong iyon, posibleng habang 
naroroon ang asawa ni Felix na si Drusila, si Pablo 


FENICIA 


ay ‘nagsalita tungkol sa katuwiran at pagpipigil sa 
sarili at sa paghatol na darating.’ Sa pagkarinig sa 
mga bagay na ito, “si Felix ay natakot" at nagsabi sa 
apostol: “Sa ngayon ay humayo ka na, ngunit kapag 
nagkaroon ako ng naaangkop na panahon ay ipata- 
tawag kitang muli.” Sa loob ng dalawang taon, ma- 
limit ipatawag ni Felix si Pablo upang makipag-usap 
dito, anupat umaasang bibigyan siya ng apostol 
ng salapi bilang suhol para sa paglaya nito.---Gaw 
24:24-27. 

Ang pangangasiwa ni Felix ay lubhang kinaya- 
mutan ng mga Judio. Marahil noong 58 C.E. “si Fe- 
lix ay hinalinhan ni Porcio Festo, at dahil nais ni Fe- 
lix na kamtin ang pabor ng mga Judio, iniwan 
niyang nakagapos si Pablo.” (Gaw 24:27) Gayun- 
man, hindi napahupa ng pagkilos na ito ni Felix ang 
galit sa kaniya ng mga Judio, ni napigilan man nito 
ang pagpapadala nila ng isang delegasyon sa Roma 
upang isampa ang kanilang kaso laban sa kaniya. Si- 
nasabing nakaiwas siya sa kaparusahan matapos 
siyang pabalikin sa Roma dahil lamang sa magan- 
dang posisyon at impluwensiya ng kapatid niyang si 
Pallas kay Nero. 


FENICIA [malamang na mula sa salitang-ugat 
na nangangahulugang “puno ng palma"]. Ang pa- 
habang baybaying lupain sa silangang baybayin ng 
Mediteraneo sa pagitan ng Sirya at Israel na ang ka- 
hangga sa S ay ang Kabundukan ng Lebanon. Ha- 
los katumbas ito ng makabagong bansa ng Leba- 
non. Sa loob ng maraming taon ang pangunahing 
lunsod ng sinaunang Fenicia ay ang Sidon, ngunit 
nang maglaon ang importansiya nito ay nahigitan 
ng Tiro, isang lunsod na itinatag ng isang kolonya 
mula sa Sidon.--Tingnan ang SIDON, MGA SIDONIO; 
TIRO. 

Heograpikong Kaanyuan. Ang mga bayba- 
ying kapatagan ng mahaba at makitid na bansang 
ito ay may ilang maburol na paanan ng bundok na 
abot hanggang sa dagat. Ang mga kapatagan ay na- 
tutubigang mainam ng maraming batis na nang- 
gagaling sa kabundukan na nagsisilbing likas na 
harang sa kahabaan ng silanganing hanggahan. 
Dito ay may ilang taluktok na mahigit 3,000 m 
(10,000 piye) ang taas, anupat ang pinakamataas ay 
mahigit 3,350 m (11,000 piye), at nababalutan ng 
niyebe sa kalakhang bahagi ng taon. Iba't ibang uri 
ng malalawak na kagubatan at mga taniman ang 
bumabalot noon sa kalakhang bahagi ng lupain 
--sedro at pino, gayundin ang ensina, beech, mul- 
beri, igos, olibo, at palmang datiles. 

Pinagmulan at Pangalan. Ang kasaysayan 
ng mga taga-Fenicia ay nagsimula sa apo ni Noe 
na si Canaan, isang anak ni Ham, pagkatapos ng 
Baha. Si Canaan ang pinagmulan ng 11 tribo, anu- 
pat isa sa mga ito, ang mga Sidonio, ay mga inapo 


FENIX 


ng panganay ni Canaan, si Sidon. (Gen 10:15-18, 
1Cr 1:13-16) Samakatuwid, ang mga Sidonio ay 
mga Canaanita. (Jos 13:4-6, Huk 10:12) Tinawag 
nila mismo, at ng iba pa rin, ang kanilang lupain 
na Canaan. Sa isang barya noong panahon ni 
Antiochus Epiphanes, ang Sirofenisang lunsod ng 
Laodicea ay inilalarawan bilang “isang inang lun- 
sod ng Canaan.” 

Gayunman, nang maglaon ay tinawag ng mga 
Griego ang Canaanitang mga Sidoniong ito sa iba 
pang termino, mga taga-Fenicia. Kaya ang Canaani- 
ta, Sidonio, at taga-Fenicia ay mga pangalan na 
kung minsan ay halinhinang ginagamit para sa 
iisang grupo ng tao. Halimbawa, sa hula ni Isaias, 
ang Fenicia ay tinatawag na “Canaan.”--Isa 23:11, 
JP, RS, tlb sa Rbi8. 

Lupain ng mga Negosyanteng Naglalayag sa 
Dagat. Kabilang ang mga taga-Fenicia sa bantog 
na mga taong naglalayag sa dagat noong sinaunang 
panahon. Ang kanilang mga barko ay napakatitibay 
sa kabila ng laki ng mga ito. Ang mga ito ay may 
mataas na proa at popa, malapad na biga, at napaa- 
andar kapuwa sa pamamagitan ng mga layag at 
mga gaod. (Eze 27:3-7) Mga sasakyang pandagat ng 
Fenicia ang ginamit sa malaking bahagi ng komer- 
siyo sa Mediteraneo. Noong ika-11 siglo B.C.E., gina- 
mit ni Solomon ang taga-Feniciang “mga lingkod ni 
Hiram” upang sumakay sa kaniyang mga barko pa- 
tungong Tarsis (Espanya). (2Cr 9:21) Mga magdara- 
gat na taga-Fenicia rin ang ginamit sa pangkat ng 
mga barko ni Solomon na ipinadala mula sa Ezion- 
geber patungong Opir. (1Ha 9:26-28, 10:11) Noong 
ikapitong siglo B.C.E., ang mga sasakyang pandagat 
ng Fenicia ay naglalayag pa rin patungong Tarsis 
at nag-uuwi ng pilak, bakal, lata, at tingga.---Eze 
27:12. 

Sining at Gawang-Kamay. Ang mga plate- 
rong taga-Fenicia ay bihasa sa paghuhulma, pagpa- 
panday, at paglililok ng mga kasangkapang ginto at 
pilak. Ang ibang mga artisano naman ay dalubhasa 
sa pag-ukit ng kahoy at garing, paggawa ng kaga- 
mitang kristal, paghahabi ng lana at lino, at pagtiti- 
na ng tela. Partikular na kilala ang Fenicia sa indus- 
triya nito ng tinang purpura. Ang mahahabang 
damit na kulay royalo Tyrian purple ang pinakama- 
mahalin, sapagkat libu-libong kabibing murex, na 
bawat isa ay napagkukunan lamang ng isang patak 
ng tina, ang kailangan para sa iilang yarda ng tela. 
Iba't iba ang tingkad ng tinang ito, depende sa kung 
saang baybayin ng Mediteraneo nakuha ang mga 
kabibi, at dahil dito, bukod pa sa pantanging kasa- 
nayan ng mga taga-Feniciang dalubhasa sa pagtiti- 
na na kadalasa'y gumagamit ng dalawa o tatlong 
proseso ng pagtitina, nagkaroon ng maraming iba't 
ibang uri ng mamahaling tela na gustung-gusto ng 


770 


mga taong may mataas na posisyon sa lipunan at 
mga maharlika.--Eze 27:2, 7, 24. 

Noong panahon ni David at ni Solomon, bantog 
ang mga taga-Fenicia bilang mga maninibag ng 
mga bato para sa pagtatayo at bilang mga mangga- 
gawa sa kahoy na bihasa sa pagputol ng matataas 
na punungkahoy sa kanilang mga kagubatan.---2Sa 
5:11: 1Ha 5:1, 6-10, 18; 9:11, 1Cr 14:1. 

Relihiyon. Bilang mga Canaanita, ang mga 
taga-Fenicia ay nagsagawa ng isang napakabuktot 
na relihiyon na nakasentro sa diyos ng pag-aanak 
na si Baal, kasangkot dito ang sodomiya, bestiyali- 
dad, at seremonyal na pagpapatutot, pati ang naka- 
mumuhing mga ritwal ng paghahain ng mga bata. 
(Tingnan ang LARAWAN, Tomo 1, p. 739, CANAAN, 
CANAANITA Blg. 2 [Pananakop ng Israel sa Canaan],.) 
Ang lunsod ng Fenicia na Baalbek (mga 65 km 
[40 mi] sa HS ng Beirut) ay naging isa sa mga pa- 
ngunahing sentro ng politeistikong pagsamba sa si- 
naunang daigdig: noong mga panahong Romano, 
malalaking templo para sa iba't ibang mga diyos at 
diyosa ang itinayo roon, anupat ang mga guho nito 
ay makikita pa sa ngayon. 

Noong tagsibol ng 31 C.E., ilang taga-Fenicia ang 
nagpakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng 
paglalakbay patungong Galilea upang makinig kay 
Jesus at upang mapagaling sa kanilang mga sakit. 
(Mar 3:7-10, Luc 6:17) Pagkaraan ng mga isang 
taon, dumalaw si Jesus sa mga baybaying kapata- 
gan ng Fenicia at lubhang humanga sa pananampa- 
lataya ng isang babaing Sirofenisa na nakatira roon 
anupat makahimala niyang pinagaling ang anak na 
babae nito na inaalihan ng demonyo.--Mat 15:21- 
28, Mar 7:24-31. 

Nang sumiklab ang pag-uusig sa Judea kasunod 
ng pagkamatay ni Esteban bilang martir, tumakas 
ang ilang Kristiyano patungong Fenicia. Doon, sa 
loob ng ilang panahon, inihayag nila ang mabuting 
balita ngunit sa mga Judio lamang. Ngunit kasunod 
ng pagkakumberte ni Cornelio, ang mga kongrega- 
syong binubuo kapuwa ng mga Judio at mga di- 
Judio ay nagsimulang lumitaw sa kahabaan ng bay- 
bayin ng Fenicia at sa iba pang bahagi ng Imperyo 
ng Roma. Dinalaw ng apostol na si Pablo ang ilan sa 
mga kongregasyong ito sa Fenicia noong panahon 
ng kaniyang mga paglalakbay, ang huling nakaulat 
na pagdalaw sa mga mananampalataya roon ay sa 
Sidon nang papunta siya sa Roma bilang isang bi- 
langgo noong mga 58 C.E.--Gaw 11:19; 15:3, 21:1- 
7: 27:1-3. 


FENIX [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “puno ng palma']. “Isang daungan ng Cre- 
ta.” (Gaw 27:12) Ang barko na may lulang mga bu- 
til na sinakyan ni Pablo bilang isang bilanggo nang 
maglakbay siya patungo sa Roma ay nagtangkang 


771 


maglayag mula sa Magagandang Daungan patu- 
ngong Fenix upang doon dumaong sa panahon ng 
taglamig. Palibhasa'y pinanaigan ng isang bagyo, 
nang dakong huli ay nawasak ito sa pulo ng Malta. 
--Gaw 27:13-28:1. 

Kung tungkol sa lokasyon ng Fenix, ang ipinahihi- 
watig lamang ng salaysay ng Mga Gawa ay na 
nasa K ito ng Magagandang Daungan, sa T na panig 
ng Creta, at na ligtas itong pagdaungan sa panahon 
ng taglamig. Dahil dito, dalawang lugar ang iminu- 
mungkahi. Ang isa ay ang Loutro, na nasa S panig 
ng isang tangos, mga 65 km (40 mi) sa K ng Maga- 
gandang Daungan, at ang isa pa ay ang Phineka, na 
nasa kabilang panig naman ng tangos na ito. Inila- 
larawan ng literal na tekstong Griego ang daungan 
sa Fenix bilang “nakatingin pababa [ka-ta'] sa ti- 
mog-kanlurang hangin at pababa [kata] sa hila- 
gang-kanlurang hangin.” Inaakala ng mga iskolar 
na pumapabor sa Loutro na ito ay nangangahulu- 
gang nakatingin “sa kahabaan ng” o “patungo” (ka- 
ta') sa direksiyon kung saan humihihip ang TK at 
HK hangin. (Gaw 27:12, tlb sa Rbi8) Dahil sa ga- 
nitong pagkaunawa, ang daungan ay sinasabing 
bukas 'patungo sa HS at sa TS (RS, NW), isang 
paglalarawang maaaring tumugma sa malaking ha- 
ting-bilog na pasukan patungo sa daungan sa Lou- 
tro. Ang Phineka, dahil sa istraktura nito, ay hindi 
na ginagamit sa ngayon bilang daungan, bagaman 
maaaring naapektuhan ng heolohikang mga pagba- 
bago sa kapaligiran nito ang kaanyuan nito. Gayun- 
man, ang Phineka ay may dalawang ilug-ilugan, 
ang isa ay nakaharap sa TK at ang isa naman ay 
sa HK. Kaya naman, inuunawa niyaong mga puma- 
pabor sa lugar na ito na ang pananalitang “nakati- 
ngin pababa” ay nangangahulugang nakaharap sa 
direksiyon na pinagmumulan ng mga hangin sa ha- 
lip na sa direksiyon kung saan humihihip ang mga 
ito. 


FESTO [mula sa Lat., Pamista, Nagagalak]. Go- 
bernador ng Romanong probinsiya ng Judea pagka- 
raang pabalikin si Felix sa Roma. (Gaw 24:27) Hin- 
di malaman nang tiyak ang taon ng pagpapalit na 
ito ng gobernador, ang tanging mga mapagkuku- 
nan ng impormasyon ay ang Bibliya at si Josephus, 
at alinman sa mga ito ay hindi nagbibigay-liwanag 
sa pag-aatas na ginawa ni Nero. May dalawang 
pangkat ng mga kritiko, ang isa ay nangangatuwi- 
rang dumating si Porcio Festo sa Judea noon pang 
54 C.E., ang isa naman ay nangangatuwirang noon 
lamang 61 C.E. Waring mas pinapaboran ng mga is- 
toryador ang panahon sa pagitan ng 58 at 61 C.E. 
Ang taong 58 C.E., gaya ng ipinapalagay ng Analy- 
tical Concordance to the Bible (p. 342) ni Young, ang 
waring pinakaposibleng petsa ng pagluklok ni Festo 
bilang gobernador ng Judea. 


FESTO 


Tatlong araw pagkarating ni Festo sa Cesarea, 
naglakbay siya patungong Jerusalem, maliwanag 
na upang maging pamilyar sa mga problema ng 
mga taong pamamahalaan niya. Si Pablo ay nasa 
Cesarea, na naiwang bilanggo mula pa noong si Fe- 
lix ang nangangasiwa. Hindi nag-aksaya ng pana- 
hon ang Judiong mga punong saserdote at mga pa- 
ngunahing lalaki upang hilingin na dalhin siya sa 
Jerusalem, yamang umaasa silang matatambangan 
nila siya at mapapatay habang nasa daan. Sa halip, 
ipinasiya ni Festo na muling litisin si Pablo at iniu- 
tos sa mga tagapag-akusa na humarap sa kaniyang 
luklukan ng paghatol sa Cesarea. Pagkatapos ng 
“paglilitis,” si Festo ay naging kumbinsido sa kawa- 
lang-sala ni Pablo at nagtapat nang maglaon kay 
Haring Agripa Il: “Napag-unawa ko na wala siyang 
nagawang anuman na karapat-dapat sa kamata- 
yan.” (Gaw 25:25) Noong una, “sa pagnanais na ma- 
kamit ang pabor ng mga Judio,” itinanong ni Festo 
kung handang pumunta si Pablo sa Jerusalem para 
litisin. (Gaw 25:9) Gayunman, tumugon si Pablo: 
“Walang sinumang tao ang makapagbibigay sa akin 
sa kanila bilang pabor. Umaapela ako kay Cesar!” 
--Gaw 25:11. 

Napaharap ngayon si Festo sa iba namang proble- 
ma. Sa pagpapaliwanag kay Agripa na mayroon 
siyang isang bilanggo na ipadadala sa Roma, ngunit 
wala pa siyang mga paratang na maihaharap laban 
dito, sinabi ni Festo: “Waring di-makatuwiran sa 
akin na ipadala ang isang bilanggo at hindi rin na- 
man ipabatid ang mga paratang laban sa kaniya.” 
(Gaw 25:27) Nag-alok si Agripa na pakikinggan niya 
mismo si Pablo sa layuning malutas ang problema. 
Sa kaniyang pagtatanggol, napakahusay at lubhang 
makaantig-damdamin ang talumpating binigkas ni 
Pablo anupat napabulalas si Festo: “Nababaliw ka, 
Pablo! Itinutulak ka ng malaking kaalaman tungo sa 
kabaliwan!” (Gaw 26:24) Pagkatapos ay bumaling si 
Pablo kay Agripa taglay ang masidhing pamaman- 
hik, anupat nasabi ni Agripa: “Sa maikling pana- 
hon ay mahihikayat mo akong maging Kristiyano.” 
(Gaw 26:28) Nang maglaon ay sinabi ni Agripa kay 
Festo: “Napalaya na sana ang taong ito kung hindi 
siya umapela kay Cesar.” Ang pasiyang ito ay dahil 
talaga sa patnubay ng Diyos, sapagkat patiunang 
ipinaalam ng Panginoon kay Pablo: “Lakasan mo 
ang iyong loob! . . . magpapatotoo [ka rin] sa Roma.” 
--Gaw 23:11, 26:32. 

Kung ihahambing sa mapaniil na pangangasiwa 
ni Felix, yaong kay Festo ay itinuturing na kaayaa- 
ya sa kabuuan. Sinawata niya ang mga bandidong 
terorista na kilala bilang mga Mamamatay-tao, o Si- 
carii (mga lalaking may sundang), at sa iba pang 
mga paraan ay sinikap niyang itaguyod ang ba- 
tas Romano. Gayunman, isang pasiya ni Festo ang 
binago matapos itong iapela sa Roma. Itinayo ni 


FIGELO 


Agripa ang kaniyang silid-kainan anupat nakatung- 
hay ito sa sagradong lugar ng templo, at dahil dito 
ay nagtayo ang mga Judio ng isang pader upang 
harangan ang tanawin. Ipinag-utos ni Festo na ali- 
sin ang pader sa saligang natatabingan nito ang ta- 
nawin ng mga kawal, ngunit nang ang kaso ay iape- 
la sa Roma, ang pader ay pinahintulutang manatili. 
Namatay si Festo habang nanunungkulan at hina- 
linhan ni Albinus. 


FIGELO. Isa na mula sa distrito ng Asia na “tu- 
malikod” kay Pablo.--2Ti 1:15, tingnan ang ASIA. 


FILADELFIA [Pagmamahal na Pangkapatid]. 
Isang lunsod sa K Asia Minor na may isang kongre- 
gasyong Kristiyano na pinadalhan ng isa sa pitong 
liham na nasa Apocalipsis. (Apo 1:11; 3:7-13) Ang 
Lydianong lunsod ng Filadelfia ay nasa isang mabu- 
rol na talampas sa T ng Ilog Cogamis, mga 45 km 
(28 mi) sa TS ng Sardis at 80 km (50 mi) sa HK ng 
Laodicea. Itinayo ito noong ikalawang siglo B.C.E. ni 
Eumenes II, hari ng Pergamo, o ng kapatid niya na 
si Attalus II (Philadelphus), kung kanino ipinanga- 
lan ang lunsod. Ang lunsod ay nasa bukana ng 
isang malapad na libis na dumaraan sa Sardis patu- 
ngong Smirna (makabagong Izmir) sa baybaying 
dagat. Iniuugnay ito ng mga daan sa baybayin, sa 
Pergamo sa dakong H, at sa Laodicea sa dakong TS. 
Ang lunsod na ito ay nagsilbing pintuan patungo sa 
pinakasentro ng Frigia. 

Ang Filadelfia ay maunlad na sentro ng isang 
seksiyon na gumagawa ng alak, at ang panguna- 
hing bathala nito ay si Dionisus na diyos ng alak. 
Dumanas ang lugar na ito ng paulit-ulit na lindol, 
anupat winasak ng isa sa mga ito ang Filadelfia no- 
ong 17 C.E. Sa pamamagitan ng pinansiyal na tu- 
long mula sa Roma, ang lunsod ay muling itinayo 
at binigyan ng pangalang Neocesarea (Bagong Ce- 
sarea) at, nang bandang huli, Flavia. Ang lugar 
na ito ay kinatatayuan ngayon ng makabagong 
Alasehir. Ang sinaunang lunsod ay isang sentro 
na mula roon ay lumaganap ang Helenismo sa Asia 
Minor. 

Maliwanag na may mga Judio roon, yamang bi- 
nanggit ng Apocalipsis 3:9 “yaong mga mula sa si- 
nagoga ni Satanas na nagsasabing sila ay mga Ju- 
dio.” Marahil ay sinalansang ng mga ito ang tapat 
na mga Kristiyano sa lunsod sa pamamagitan ng 
pagsisikap na mabawi ang mga Kristiyanong ipina- 
nganak na Judio o mahikayat sila na panatilihin ang 
o muling magsagawa ng ilang kaugalian ng Kautu- 
sang Mosaiko. Hindi nagtagumpay ang pagtatang- 
kang ito. Pinapurihan ni Jesus ang mga Kristiyano 
roon dahil sa kanilang pagbabata. Pinatibay-loob 
niya sila na “patuloy na manghawakang mahigpit.” 
--Apo 3:9-11. 


772 


Para sa Filadelfia ng Decapolis, tingnan ang RABA 
Blg. 1. 


FILEMON [Maibigin]. Isang Kristiyanong may- 
ari ng alipin, kaugnay sa kongregasyon sa Colosas. 
Ang kaniyang bahay sa lunsod na ito sa timog- 
kanlurang Asia Minor ay nagsilbing isang dakong 
pinagtitipunan para sa kongregasyon doon. Si File- 
mon ay napatunayang isang pinagmumulan ng ka- 
ginhawahan para sa mga kapuwa Kristiyano at 
isang halimbawa sa pananampalataya at pag-ibig. 
Itinuring siya ng apostol na si Pablo bilang isang mi- 
namahal na kamanggagawa. (Flm 1, 2, 5-7: iham- 
bing ang Col 4:9 sa Flm 10-12.) Ipinakikita ng pag- 
nanais ni Pablo na makipanuluyan kay Filemon ang 
pagkamapagpatuloy ng taong ito.--Flm 22; iham- 
bing ang Gaw 16:14, 15. 

Sina Apia at Arquipo ay waring mga miyem- 
bro ng sambahayan ni Filemon, yamang binabati 
rin sila sa personal na liham ni Pablo kay File- 
mon. Marahil ay si Apia ang asawa ni Filemon, at 
maaaring si Arquipo naman ang kaniyang anak. 
--Flm 2. 

Lumilitaw na si Filemon ay naging Kristiyano sa 
pamamagitan ng mga pagsisikap ni Pablo. (Flm 19) 
Gayunman, yamang hindi nangaral si Pablo doon 
mismo sa Colosas (Col 2:1), maaaring nakilala ni Fi- 
lemon ang Kristiyanismo bilang resulta ng dala- 
wang-taong gawain ng apostol sa Efeso, noong “na- 
rinig ng lahat ng nananahan sa distrito ng Asia [na 
sumasaklaw sa Colosas] ang salita ng Panginoon.” 
--Gaw 19:10. 

Ilang panahon bago matanggap ang liham ni Pa- 
blo, si Filemon ay nilayasan ng kaniyang aliping si 
Onesimo. Ang takas na aliping ito ay posibleng nag- 
nakaw pa nga ng salapi mula sa kaniyang pangi- 
noon upang gugulin sa kaniyang biyahe patungong 
Roma, kung saan nang dakong huli ay nakilala nito 
si Pablo at naging isang Kristiyano.--Flm 10, 11, 18, 
19: tingnan ang ALIPIN. 


FILEMON, LIHAM KAY. Isang liham na 
isinulat ng apostol na si Pablo sa pamamagitan ng 
kaniyang sariling kamay at pangunahin nang pa- 
tungkol kay Filemon. (Flm 1, 2, 19) Posibleng isinu- 
lat ito ilang panahon pagkaraang magsimula ang 
unang pagkakabilanggo ni Pablo sa Roma (mala- 
mang na mga 60-61 C.E.), sapagkat umaasa ang 
apostol na “mapalalaya” siya.--Tal 22, tingnan ang 
FILEMON, ONESIMO. 

Ang layunin ng apostol sa pagsulat ng liham na 
ito ay upang himukin si Filemon na tanggapin nang 
may-kabaitan ang takas na alipin nito na si Onesi- 
mo. Sa halip na gamitin ang kaniyang apostolikong 
awtoridad upang utusan siyang gawin iyon, naman- 
hik si Pablo salig sa pag-ibig at personal na pagka- 


773 


MGA TAMPOK NA BAHAGI 
NG FILEMON 


Isang liham na humihimok na pagpakitaan ng pag-ibig at 
awa ang isang takas na alipin na naging Kristiyano 

Isinulat noong mga 60-61 C.E. samantalang si Pablo ay na- 
kabilanggo sa Roma 


Komendasyon kay Filemon dahil sa kaniyang pag- 
ibig at pananampalataya (tal 1-7) 
Tinukoy ni Pablo si Filemon bilang isang minamahal at 
kamanggagawa 


Ang mga ulat tungkol sa pag-ibig at pananampalataya ni 
Filemon ay nag-udyok kay Pablo na pasalamatan ang 
Diyos at nagdulot ng malaking kagalakan at kaaliwan 
sa apostol 

Pinabalik ni Pablo si Onesimo bilang “higit pa sa 

isang alipin” (tal 8-25) 

Ang nakabilanggong si Pablo ay namanhik salig sa pag- 
ibig alang-alang sa takas na aliping si Onesimo, na na- 
ging Kristiyano nang makasama nito si Pablo 

Yamang kapaki-pakinabang si Onesimo sa paglilingkod sa 
kaniya, nais sana ni Pablo na pigilan ito, gayunma'y pi- 
nababalik ito ng apostol, sapagkat hindi niya ibig na gu- 
mawa ng anuman kung walang pagsang-ayon ni Filemon 

Hinimok ni Pablo si Filemon na tanggapin si Onesimo 
bilang kapatid, na para bang si Onesimo mismo ang 
apostol, at ipinahayag ni Pablo ang kaniyang pagtitiwa- 
la na gagawin ni Filemon ang higit pa kaysa sa hinihi- 
ling sa kaniya 


kaibigan. (Flm 8, 9, 17) Yamang kilala niya si File- 
mon bilang isang taong may pananampalataya at 
pag-ibig, nagtitiwala si Pablo na tatanggapin ni File- 
mon ang alipin nito na noong una ay walang silbi, 
ngunit ngayo'y isa nang Kristiyano, gaya ng gaga- 
win nito sa apostol mismo. (Tal 10, 11, 21) Lalo na 
itong kapansin-pansin, yamang si Filemon ay may 
legal na karapatang patawan ng matinding kaparu- 
sahan si Onesimo. 

Bukod sa paglalaan ng isang aktuwal na halimba- 
wa na naglalarawan sa kagandahan ng Kristiyanong 
kabaitan, pagpapatawad, at awa, ang liham ay may 
sinasabi sa atin tungkol sa unang mga Kristiyano. 
Nagtitipon sila sa mga pribadong tahanan, tinata- 
wag nilang “kapatid” ang isa't isa (Flm 1, 2, 20), ipi- 
nananalangin nila ang isa't isa (tal 4, 22), at napati- 
tibay-loob sila ng pananampalataya at pag-ibig na 
ipinakikita ng mga kapananampalataya (tal 4-7). 


FILETO (Minamahal, Karapat-dapat Ibigin]. 
Isang nag-apostata sa Kristiyanismo noong unang 
siglo na binanggit ni Pablo kasama ni Himeneo, ini- 
larawan ni Pablo sina Fileto at Himeneo bilang mga 
bulaang guro may kinalaman sa pagkabuhay-muli 
at bilang mga manggugupo ng pananampalataya. 
-2Ti 2:17, 18. 


FILIPOS 


FILIPOS. Noong panahon ng ikalawang pagla- 
lakbay ng apostol na si Pablo bilang misyonero, ang 
lunsod na ito ang “pangunahing [o, unang] lunsod 
ng distrito ng Macedonia,” bagaman lumilitaw na 
hindi ang kabisera niyaon. Ito ay nasa silangang ba- 
hagi ng distrito, sa H dulo ng Dagat Aegeano, di- 
kalayuan sa distrito ng Tracia. Nang dumating siya 
sakay ng barko mula sa Troas, si Pablo ay bumaba 
sa daungang bayan ng Filipos, ang Neapolis, at nag- 
lakbay nang mga 15 km (9.5 mi) sa HK sa kahaba- 
an ng Via Egnatia, o Daang Egnatia, ang malaking 
pangkomersiyo at pangmilitar na lansangan mula 
sa Asia patungong Roma, na bumabagtas sa isang 
daanan sa bundok na mahigit na 500 m (1,600 piye) 
ang taas mula sa kapantayan ng dagat at bumababa 
patungo sa Kapatagan ng Filipos.--Gaw 16:11, 12. 

Ang lunsod na ito ay nasa isang burol sa kapata- 
gang iyon, malapit sa ilog ng Gangites. Sa Tay may 
isang malawak na latian. Ang akropolis ng Filipos 
ay nasa isang malaking batuhan sa HS bahagi ng 
lunsod. Ipinakikita ng mga paghuhukay sa mga 
guho na ang Daang Egnatia ay bumabagtas sa git- 
na ng lunsod at na sa tabi nito ay may isang pam- 
publikong dakong pulungan na katamtaman ang 
laki. Lumilitaw na ang Amfipolis, na pinuntahan ni 
Pablo pagkaalis niya ng Filipos, ang kabisera ng dis- 
trito, ito ay mga 50 km (30 mi) sa TK ng Filipos. 
Mula sa Amfipolis, si Pablo ay bumaling sa TK na 
mga 35 km (22 mi) patungong Apolonia at mula 
roon ay nagtungo sa Tesalonica na mga 45 km 
(28 mi) sa K, kung saan siya nanatili nang mga tat- 
long linggo bago siya pumaroon sa TK na dumara- 
an sa Berea upang sumakay ng barko na papuntang 
Atenas. 

Kasaysayan. Noong una, ang Filipos ay tinata- 
wag na Crenides (Krenides). Kinuha ni Felipe II ng 
Macedon (ama ni Alejandrong Dakila) ang lunsod 
mula sa mga taga-Tracia noong mga kalagitnaan ng 
ikaapat na siglo B.C.E. at ipinangalan niya ito sa ka- 
niyang sarili. Maraming mina ng ginto sa lugar na 
iyon, at may mga baryang ginto na inilabas sa pa- 
ngalan ni Felipe. Noong mga 168 B.C.E., natalo ng 
Romanong konsul na si Lucio Aemilio Paulo si Per- 
seus, ang kahuli-hulihan sa mga hari ng Macedonia, 
at kinuha niya ang Filipos at ang nakapalibot na te- 
ritoryo. Noong 146 B.C.E., ang buong Macedonia ay 
pinagsama-sama upang maging iisang Romanong 
probinsiya. Ang pagbabaka kung saan natalo nina 
Octavian at Mark Antony ang mga hukbo nina Bru- 
tus at Gaius Cassius Longinus, ang mga pumaslang 
kay Julio Cesar, ay naganap sa Kapatagan ng Filipos 
(noong 42 B.C.E.). Pagkatapos nito, bilang pina- 
kaalaala ng kaniyang malaking tagumpay, ginawa 
ni Octavian na isang “kolonya” ng Roma ang Fili- 
pos. (Gaw 16:12) Pagkaraan ng ilang taon, nang si 


FILIPOS 


Octavian ay gawing Cesar Augusto ng senadong Ro- 
mano, ang bayan ay tinawag niyang Colonia Au- 
gusta Julia Philippensis. 

Ang pagtatalaga sa lunsod na ito bilang isang ko- 
lonyang Romano ay nagkaloob dito ng kalayaan 
mula sa mga buwis lakip ang iba pang mga pribile- 
hiyo, anupat posibleng kabilang dito ang pangala- 
wahing uri ng pagkamamamayang Romano para sa 
mga tumatahan doon. Dahil dito, ang mga mama- 
mayan nito ay nagkaroon ng matinding pagkama- 
tapat at damdamin para sa Roma. Maaaring ito ang 
dahilan kung bakit idiniin ng mga panginoon ng ba- 
tang babaing pinalaya ng apostol na si Pablo mula sa 
isang demonyo ng panghuhula ang puntong ito sa 
harap ng mga mahistrado sa pagsasabi, sa kanilang 
akusasyon laban kina Pablo at Silas, “Tayo ay mga 
Romano.” (Gaw 16:16-24) Lubusan din itong mauu- 
nawaan ng mga Kristiyanong taga-Filipos nang su- 
mulat si Pablo noong dakong huli anupat pinapayu- 
han sila na “gumawi bilang mga mamamayan” na 
karapat-dapat sa mabuting balita ng Kristo, at pina- 
aalalahanan sila na ang “ating pagkamamamayan 
ay nasa langit,” sapagkat ang makasanlibutang pag- 
kamamamayang Romano ay lubhang pinahahala- 
gahan sa Filipos, isang bagay pa nga na ipinagha- 
hambog.--Fil 1:27; 3:20, Int. 

Ang Pagdalaw ni Pablo. Nagkapribilehiyo ang 
Filipos na maging unang lunsod sa Europa na naka- 
rinig sa pangangaral ni Pablo ng mabuting balita, 
noong mga 50 C.E., sa panahon ng ikalawang pag- 
lalakbay niya bilang misyonero. Pumunta siya roon 
bilang pagsunod sa isang pangitain sa gabi sa Troas 
ng Asia Minor, kung saan isang lalaking taga-Mace- 
donia ang namanhik sa kaniya: “Tumawid ka sa Ma- 
cedonia at tulungan mo kami.” (Gaw 16:8-10) Si Pa- 
blo at ang kaniyang mga kasamahan, maliwanag na 
kabilang ang kanilang mananalaysay na si Lucas, 
ay nanatili roon nang ilang araw, at noong Sabbath 
ay “pumaroon [sila] sa labas ng pintuang-daan sa 
tabi ng isang ilog,” kung saan, ayon sa salaysay ni 
Lucas, “iniisip naming may dakong panalanginan.” 
Ipinapalagay ng iba na walang sinagoga sa Filipos, 
dahil sa pangmilitar na kapaligiran ng lunsod---anu- 
pat ang mga Judio roon ay maaaring pinagbawa- 
lang magtipon sa loob ng lunsod para sa pagsamba. 
Magkagayunman, nakipag-usap si Pablo sa mga ba- 
baing nagkakatipon doon at nakasumpong siya ng 
isa, na Lydia ang pangalan, isang mananamba ng 
Diyos, na “nagbukas na mabuti ng kaniyang puso 
upang magbigay-pansin sa mga bagay na sinasali- 
ta ni Pablo.” Si Lydia at ang kaniyang sambahayan 
ay nabautismuhan, at labis-labis ang kaniyang pag- 
papahalaga at pagkamapagpatuloy anupat ‘talaga 
namang pinilit niya si Pablo at ang mga kasamahan 
nito na pumaroon’ upang manatili sa kaniyang ba- 
hay.--Gaw 16:11-15. 


774 


Ngunit ngayon, pagkatapos niyang tumugon sa 
panawagang pumaroon sa Macedonia, si Pablo ay 
napaharap sa pag-uusig sa unang lunsod na ito mis- 
mo, sa pagkakataong ito ay hindi mula sa mga Ju- 
dio, gaya ng nangyari sa Galacia. Ang mga mahis- 
trado ng lunsod ay kumilos ayon sa mga bulaang 
akusasyon na iniharap ng mga may-ari ng isang ba- 
tang babaing inaalihan ng demonyo. Nawalan ng 
kita ang mga ito dahil hindi na makapagpatuloy ang 
babae sa pagsasagawa ng panghuhula, na mula rito 
ay nagkaroon ang mga ito ng maraming pakina- 
bang. Sina Pablo at Silas ay pinaghahampas ng mga 
pamalo, itinapon sila sa bilangguan, at ang kani- 
lang mga paa ay ipiniit sa mga pangawan.---Gaw 
16:16-24. 

Gayunman, noong kalagitnaan ng gabi, habang 
sila, sa pandinig ng iba pang mga bilanggo, ay 
nananalangin at pumupuri sa Diyos sa pamama- 
gitan ng awit, isang himala ang nangyari. Dahil 
sa isang lindol, napatid ang mga gapos ng mga bi- 
langgo at nabuksan ang mga pinto. Palibhasa'y 
alam ng tagapagbilanggo na papatawan siya ng 
parusang kamatayan dahil sa pagkawala ng mga 
bilanggong ipinagkatiwala sa kaniya, magpapa- 
kamatay na sana siya nang sumigaw si Pablo: 
“Huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat 
narito kaming lahat!” Nang magkagayon, ang ta- 
gapagbilanggo at ang kaniyang sambahayan ay 
nakinig kina Pablo at Silas, inasikaso nila ang 
mga latay ng mga ito, at sila ay naging bauti- 
sadong mga mananampalataya.--Gaw 16:25-34, 
LARAWAN, Tomo 2, p. 749. 

Kinaumagahan, marahil nang marinig nila ang 
makahimalang pangyayari, inutusan ng mga ma- 
histrado ng lunsod ang tagapagbilanggo na palaya- 
in si Pablo. Ngunit mas ikinababahala ni Pablo ang 
pagbabangong-puri, pagtatanggol, at legal na pag- 
tatatag ng mabuting balita kaysa sa mabilis na pag- 
laya niya. Hindi siya papayag na siya'y palihim 
na palayain upang huwag lamang mapahiya ang 
mga mahistrado. Itinawag-pansin niya ang kani- 
yang pagkamamamayang Romano at ang haya- 
gang paghampas sa kaniya at kay Silas nang hindi 
pa nahahatulan. Talagang hindi siya makapapayag! 
dapat nilang hayagang kilalanin na sila, at hindi ang 
mga Kristiyano, ang kumilos nang di-matuwid. Sa 
pagkarinig na sina Pablo at Silas ay mga Romano, 
ang mga mahistrado ay natakot at, matapos puma- 
roon sa kanila nang personal, “namanhik [ang mga 
ito] sa kanila,” inilabas sila, at hiniling na lisanin nila 
ang lunsod.---Gaw 16:35-40. 

Gayunpaman, si Pablo ay nakapagtatag ng isang 
mahusay na kongregasyon sa Filipos, isa na laging 
malapit sa kaniyang puso. Ang pag-ibig nila sa ka- 
niya ay namalas sa kanilang pagkabalisa at paglala- 


775 


an para sa kaniya, kahit na noong nasa ibang lugar 
na siya. (Fil 4:16) Muling dinalaw ni Pablo ang Fili- 
pos noong panahon ng kaniyang ikatlong paglalak- 
bay bilang misyonero at posibleng sa ikatlo pang 
pagkakataon pagkatapos siyang palayain mula sa 
kaniyang unang pagkabilanggo sa Roma.---Gaw 20: 
1,2, 6: Fil 1:19: 2:24. 


FILIPOS, LIHAM SA MGA TAGA-. Isang 
aklat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan na isinu- 
lat ng apostol na si Pablo para sa kongregasyon na 
nasa lunsod ng Filipos sa probinsiya ng Macedonia, 
isang kongregasyon na itinatag ni Pablo noong mga 
50 C.E., sa panahon ng kaniyang ikalawang pagla- 
lakbay bilang misyonero. 

Kung Kailan at Saan Isinulat. [Ipinahihiwa- 
tig ng panloob na katibayan ng liham na isinulat 
ito noong panahon ng unang pagkakabilanggo ni 
Pablo sa Roma. Dito ay binanggit niya na alam ng 
“lahat ng Tanod ng Pretorio” ang dahilan kung ba- 
kit siya nakagapos, at nagpadala siya ng mga pag- 
bati mula sa “mga nasa sambahayan ni Cesar.” 
(Fil 1:13, 4:22) Ang unang pagkakabilanggo ni Pa- 


FILIPOS, LIHAM SA MGA TAGA- 


blo sa Roma ay karaniwang ipinapalagay na na- 
ganap noong mga 59-61 C.E. May ilang pang- 
yayari na naganap sa pagitan ng pagdating ni 
Pablo sa Roma at ng kaniyang desisyon na sulatan 
ang mga taga-Filipos. Si Epafrodito ay naglakbay 
mula sa Filipos, nagpagal upang tulungan si Pa- 
blo, at nagkasakit nang malubha. Ang kaniyang 
pagkakasakit ay nabalitaan ng mga taga-Filipos, 
na nasa layong mga 1,000 km (600 mi). Ngayon 
ay magaling na si Epafrodito, at isinusugo siya ni 
Pablo sa kanila dala ang liham. Kaya isinulat ang 
liham noong mga 60 o 61 C.E. 

Mga Kalagayan at mga Dahilan Kung Bakit 
Isinulat. Ang kongregasyon ng Filipos ay nag- 
pakita ng malaking pag-ibig at pagpapahalaga 
kay Pablo. Di-katagalan pagkatapos niyang duma- 
law sa kanila, ang kongregasyon ay bukas-palad 
na nagpadala sa kaniya ng materyal na mga pag- 
lalaan sa panahon ng pananatili niya nang ilang 
linggo sa kalapit na Tesalonica. (Fil 4:15, 16) Nang 
maglaon, nang ang mga kapatid sa Jerusalem ay 
dumaan sa isang yugto ng matinding pag-uusig 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG FILIPOS 


Isang liham na nagpapabanaag ng pantanging buklod ng pag- 
ibig sa pagitan ni Pablo at ng mga Kristiyano sa Filipos 

Isinulat ni Pablo noong mga 60-61 C.E. samantalang nakabi- 
langgo siya sa Roma 


Ang pag-ibig ni Pablo sa mga kapatid at ang pagpa- 
pahalaga niya sa kanilang pagkabukas-palad 

Nagpasalamat si Pablo sa Diyos dahil sa iniabuloy ng mga 
taga-Filipos para sa ikasusulong ng mabuting balita. Udyok 
ng matinding pagmamahal sa kanila, ipinanalangin niya na 
ang kanilang pag-ibig ay sumidhi at na tiyakin nila ang 
mga bagay na higit na mahalaga (1:3-11) 

Nababahala si Pablo sa kapakanan ng mga taga-Filipos: 
umaasa siyang maisusugo niya sa kanila si Timoteo, na lu- 
busan niyang inirekomenda, nagtitiwala siya na siya mismo 
ay makadadalaw rin sa kanila sa di-kalaunan (2:19-24) 


Upang mapanatag ang mga kapatid may kinalaman kay 
Epafrodito, na narinig ng mga taga-Filipos na nagkasakit 
nang malubha, isinugo ni Pablo sa kanila ang matapat na 
lingkod na ito na inatasan nilang maglingkod kay Pablo 
(2:25-30) 

Bagaman si Pablo ay may kasiyahan sa sarili sa lahat ng 
kalagayan dahil sa lakas na ipinagkaloob sa kaniya mula 
sa itaas, lubusan niyang pinapurihan ang mga taga-Filipos 
sa kanilang pagkabukas-palad (4:10-19) 

Mga ibinunga ng pagkakabilanggo ni Pablo 


Ang pagkakabilanggo ni Pablo ay umakay sa pagsulong ng 
mabuting balita, ang kaniyang situwasyon ay hayag na ha- 
yag sa gitna ng Tanod ng Pretorio, at ang karamihan sa 
mga kapatid ay nagpakita ng higit pang lakas ng loob na 
salitain ang salita ng Diyos nang walang takot (1:12-14) 


Ang ilan ay nangangaral nang may mabuting motibo, ang iba 
naman ay may masamang motibo--alinman dito ang kala- 
gayan, si Kristo ay naihahayag, mabuhay man o mamatay 
si Pablo, dadakilain niya si Kristo: ngunit nadarama niyang 
mabubuhay pa siya upang makapaglingkod sa mga taga- 
Filipos (1:15-26) 

Nakapagpapatibay na payo may kinalaman sa saloo- 
bin at paggawi 

Gumawi sa paraang karapat-dapat sa mabuting balita, nang 
hindi nagagawang takutin ng mga kaaway: ang mga kala- 
ban ay mapupuksa, samantalang ang mga mananampalata- 
ya ay magtatamo ng kaligtasan (1:27-30) 


Ipamalas ang pangkaisipang saloobin na gaya ng kay Kristo 
sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapakumbabaan at pa- 
giging di-makasarili (2:1-11) 

Bilang walang-kapintasang mga anak, sumikat bilang mga 
tagapagbigay-liwanag sa gitna ng isang pilipit na salinlahi, 
“na nananatiling mahigpit na nakakapit sa salita ng buhay” 
(2:12-16) 

Magbantay laban sa mga nagtataguyod ng pagtutuli, ang 
pagtitiwala ng isang Kristiyano ay kay Kristo, hindi sa pag- 
tutuli sa laman (3:1-3) 

Si Pablo ang may pinakamataas na katayuan pagdating sa 
mga kuwalipikasyon sa laman, ngunit itinuring niya ang la- 
hat ng ito bilang basura dahil sa “nakahihigit na halaga ng 
kaalaman tungkol kay Kristo”, nagsumikap siya patungo sa 
gantimpala at hinimok niya ang iba na gayundin ang gawin 
(3:4-21) 

Patuloy na magsaya sa Panginoon, magpakita ng pagkama- 
katuwiran at ilagak ang mga kabalisahan sa Diyos sa pa- 
nalangin: punuin ang isip ng kapaki-pakinabang na mga 
kaisipan (4:4-9) 


FILISTIA, MGA FILISTEO 


at mangailangan ng materyal na tulong, ang mga 
Kristiyano sa Filipos, bagaman sila mismo'y napa- 
kadukha at dumaranas ng malaking pagsubok ng 
kapighatian, ay nagpamalas pa rin ng pagiging 
handang mag-abuloy nang kahit higit pa sa kani- 
lang kakayahan. Gayon na lamang ang pagpapa- 
halaga ni Pablo sa kanilang mainam na saloobin 
anupat binanggit niya sila bilang isang halimba- 
wa sa iba pang mga kongregasyon. (2Co 8:1-6) 
Sila rin ay lubhang aktibo at abala sa pangangaral 
ng mabuting balita, kaya lumilitaw na wala silang 
gaanong pakikipagtalastasan kay Pablo sa loob ng 
ilang panahon. Ngunit ngayon, dahil sa kaniyang 
pangangailangan habang nasa mga gapos ng bi- 
langguan, hindi lamang sila nagpadala ng mater- 
yal na mga kaloob upang managana si Pablo kun- 
di ipinadala rin nila ang kanilang personal na sugo 
na si Epafrodito, isang lalaking kapaki-pakinabang 
sa kanila. Ang masigasig na kapatid na ito ay la- 
kas-loob na tumulong kay Pablo, anupat isinapa- 
nganib pa nga ang kaniyang sariling buhay. Dahil 
dito, lubha siyang pinapurihan ni Pablo sa kongre- 
gasyon.---Fil 2:25-30, 4:18. 

Ipinahayag ni Pablo ang pagtitiwala na, kasuwato 
ng kanilang mga panalangin, siya'y palalayain mula 
sa pagkakabilanggong ito at muling makadadalaw sa 
kanila. (Fil 1:19; 2:24) Alam niya na ang pananatili ni- 
yang buhay ay magiging kapaki-pakinabang sa kani- 
la, bagaman pinananabikan niya ang panahon kung 
kailan siya'y tatanggapin ni Kristo sa Kaniyang sari- 
li. (Fil 1:21-25, ihambing ang Ju 14:3.) Samantala, 
umaasa siyang maisusugo niya si Timoteo, na tunay 
na magmamalasakit sa kanila nang higit sa kaninu- 
man na maipadadala niya.---Fil 2:19-23. 

Nangingibabaw sa liham ang pag-ibig. Hindi kai- 
lanman ipinagkait ni Pablo ang komendasyon kapag 
nauukol, ni nag-atubili man siya sa pagbibigay ng 
kinakailangang pagsaway, ngunit sa kasong ito ay 
pampatibay-loob ang kailangan. Ang kongregasyon 
ay may mga kalaban, ang “mga manggagawa ng 
pinsala,” na naghahambog salig sa mga kaugnayan 
sa laman at sa pagtutuli ng laman, ngunit lumilitaw 
na ang mga kapatid ay hindi gaanong naaapektuhan 
o naliligalig nito. (Fil 3:2) Kaya hindi na kailangan ni 
Pablo na magharap ng matinding argumento at pag- 
saway, gaya halimbawa ng ginawa niya sa kaniyang 
mga liham sa mga kongregasyon sa Galacia at Corin- 
to. Ang tanging pahiwatig ng pagtutuwid ay ang 
payo niya na magkaisa sina Euodias at Sintique. Sa 
buong liham ay pinatibay-loob niya ang kongrega- 
syon ng Filipos na magpatuloy sa kanilang mainam 
na landasin---ang pagkuha ng higit na kaunawaan at 
mahigpit na pagkapit sa Salita ng buhay, isang mas 
matibay na pananampalataya, at pag-asa sa gantim- 
palang darating. 


776 


Maraming maiinam na simulaing nakasaad sa li- 
ham ang naglalaan ng patnubay at pampatibay- 
loob sa lahat ng mga Kristiyano. Ang ilan sa mga 
ito ay: 


Kabanata 
at talata 


1:9, 10 


Simulain 


Tiyakin ang mga bagay na higit na 
mahalaga upang hindi makatisod sa 
iba may kinalaman sa anumang bagay 


Maaari tayong magsaya kahit ang mga 
kaaway ng katotohanan ay nagsasalita 
tungkol dito nang may pakikipagtalo, 
sapagkat dahil doo'y lalong naihahayag 
ang katotohanan 


Mabisa ang panalangin ng mga lingkod 
ng Diyos 


Ang pagkakaisa at lakas ng loob ng mga 
Kristiyano sa harap ng kanilang mga 
kalaban ay isang katunayan mula sa Diyos 
na ililigtas niya ang kaniyang mga lingkod 
at pupuksain ang kaniyang mga kaaway 


Ang kapakumbabaan ay nagdudulot ng 
pagkakadakila mula sa Diyos 


Maaaring pasalamatan ang Diyos sa 
kaniyang awa kapag ang isa sa kaniyang 
tapat na mga lingkod ay gumaling mula 
sa karamdaman 


Sa anumang antas nakagawa na ng 
pagsulong ang isang Kristiyano, dapat na 
patuloy siyang lumakad nang maayos sa 
rutina ring ito upang matanggap niya ang 
gantimpala 


Ang mga Kristiyano ay dapat tumingin sa 
langit, kung saan naroroon ang kanilang 
pagkamamamayan, hindi sa mga 
kaugnayan sa lupa 


Huwag mabalisa, sa anumang kalagayan ay 
idulog sa Diyos ang iyong mga pakiusap, 
at magbibigay siya ng kapayapaan na 
magbabantay sa iyong puso at mga 
kakayahang pangkaisipan 


4:8 Laging isaalang-alang ang mga bagay na 
tama at kapuri-puri 


1:15-18 


116) 


1:27, 28 


3:16 


3:20 


4:6, 7 


FILISTIA, MGA FILISTEO. Palibhasa'y su- 
masaklaw ng isang lugar na malapit sa Jope sa H 
hanggang sa Gaza sa T, ang Filistia ay may haba na 
mga 80 km (50 mi) sa gilid ng Dagat Mediteraneo 
(Exo 23:31) at may lapad na mga 24 na km (15 mi) 
mula sa baybayin. Maliwanag na ang “dagat ng mga 
Filisteo" ay tumutukoy sa bahagi ng Mediteraneo na 
kahangga ng baybayin ng Filistia. Malayo ang naaa- 
bot ng mga burol ng buhangin sa kahabaan ng bay- 
bayin mula sa dalampasigan patungo sa loob ng lu- 
pain, kung minsan ay hanggang 6 na km (3.5 mi) pa 
nga. Maliban dito, ang rehiyon ay mabunga at tinu- 
tubuan ng mga butil, mga taniman ng olibo, at mga 
namumungang punungkahoy. 

Sa kalakhang bahagi ng kapanahunan ng He- 
breong Kasulatan, ang mga Filisteo ay nanirahan sa 


777 


baybaying kapatagan at kabilang sa lantarang mga 
kaaway ng Israel. (Isa 9:12, 11:14) Bilang isang ba- 
yang di-tuli (2Sa 1:20) at politeistiko (Huk 16:23, 
2Ha 1:2, tingnan ang BAAL-ZEBUB, DAGON), ang mga 
Filisteo ay mapamahiing sumasangguni sa kanilang 
mga saserdote at mga manghuhula kapag gumaga- 
wa ng mga pasiya. (1Sa 6:2, ihambing ang Isa 2:6.) 
At ang kanilang mga mandirigma, kapag humaha- 
yo sa pakikipagbaka, ay nagdadala ng mga idolo ng 
kanilang mga diyos. (2Sa 5:21) Sa loob ng kanilang 
lupain, kilala bilang Filistia (Exo 15:14: Aw 60:8, 
87:4: 108:9, Isa 14:29, 31), ay naroon ang mga lun- 
sod ng Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, at Gat. Sa loob 
ng maraming siglo, bawat isa sa mga lunsod na ito 
ay pinamamahalaan ng isang panginoon ng alyan- 
sa.--Jos 13:3, 1Sa 29:7, tingnan ang ALYANSA, MGA 
PANGINOON NG. 

Kasaysayan. Ang pulo ng Creta (kadalasang 
ipinapalagay na ito rin ang Captor), bagaman hin- 
di tiyakang masasabi na orihinal na tahanan ng 
mga Filisteo, ang lugar na pinanggalingan nila nang 
mandayuhan sila sa baybayin ng Canaan. (Jer 47:4: 
Am 9:7: tingnan ang CAPTOR, CRETA.) Hindi matiyak 
kung kailan talaga nagsimula ang pandarayuhang 
ito. Gayunman, noon pa mang panahon ni Abra- 
ham at ng kaniyang anak na si Isaac, naninirahan 
na ang mga Filisteo sa Gerar na nasa timugang Ca- 
naan. Mayroon silang isang hari, si Abimelec, at 
isang hukbo sa ilalim ng pamumuno ng isang nag- 
ngangalang Picol.--Gen 20:1, 2, 21:32-34, 26:1-18, 
tingnan ang ABIMELEC Blg. 1 at 2. 

Tinututulan ng ilan ang mga pagtukoy ng Gene- 
sis sa paninirahan ng mga Filisteo sa Canaan, anu- 
pat ipinangangatuwirang namayan lamang doon 
ang mga Filisteo noong ika-12 siglo B.C.E. Ngunit 
ang pagtutol na ito ay walang matibay na saligan. 
Ganito ang puna ng New Bible Dictionary na inedit 
ni J. Douglas (1985, p. 933): “Yamang ang mga Fi- 
listeo ay binabanggit lamang sa di-biblikal na mga 
inskripsiyon noong ika-12 siglo BC, at ang arkeolohi- 
kal na mga labi na iniuugnay sa kanila ay hindi lu- 
militaw bago ang panahong ito, tinatanggihan ng 
maraming komentarista ang mga pagtukoy sa kani- 
la noong kapanahunan ng mga patriyarka bilang li- 
his sa panahon.” Gayunman, upang ipakita kung 
bakit hindi makatuwiran ang gayong paniniwala, 
binanggit ang katibayan hinggil sa isang pagpapala- 
wak ng kalakalan sa rehiyon ng Aegeano na mula pa 
noong mga ika-20 siglo B.C.E. Itinatawag-pansin na 
ang hindi pagbanggit ng mga inskripsiyon ng ibang 
bansa sa isang grupo dahil hindi ito prominente ay 
hindi nagpapatunay na hindi umiral ang grupong 
iyon. Ganito ang naging konklusyon sa New Bible 
Dictionary na iyon: “Walang dahilan kung bakit hin- 
di mapapabilang ang maliliit na grupo ng mga Filis- 
teo sa sinaunang mga negosyante sa rehiyon ng Ae- 


FILISTIA, MGA FILISTEO 


geano, anupat hindi lubos na prominente upang 
mapansin ng mas malalaking estado.” 

Nang umalis sa [Ehipto ang Israel noong 
1513 B.C.E., ipinasiya ni Jehova na huwag akayin 
ang mga Israelita sa daan ng Filistia (ang pinakadi- 
rektang ruta mula sa Ehipto patungong Lupang Pa- 
ngako), sapagkat baka manghina ang kanilang loob 
dahil kaagad silang makikipagdigma at baka mag- 
pasiya silang bumalik sa Ehipto. (Exo 13:17) Mala- 
mang na hindi mamalasin ng mga Filisteo ang 
pagdating ng milyun-milyong Israelita bilang pag- 
daraan lamang ng mga taga-ibang bansa, na kara- 
niwang tumatawid sa kanilang lupain. Sila noon ay 
isa nang nakapirming bayan, samantalang ang ka- 
ramihan ng mga nasa rehiyon ng Sinai kung saan 
inakay ni Jehova ang Israel ay mga pagala-galang 
tribo at maraming rehiyon doon na hindi pa natata- 
hanan kung saan maaaring pumasok ang Israel 
nang hindi ito mapapaharap kaagad sa labanan. 

Noong panahong hati-hatiin ng matanda nang si 
Josue ang lupain sa K ng Jordan, ang mga teritor- 
yong Filisteo ay hindi pa isinasama sa pananakop. 
(Jos 13:2, 3) Ngunit nang maglaon, nabihag ng mga 
lalaki ng Juda ang tatlo sa mga pangunahing Filis- 
teong lunsod, ang Gaza, Askelon, at Ekron. Ngunit 
ito ay maliit na tagumpay lamang, sapagkat “hindi 
maitaboy ng Juda ang mga tumatahan sa maba- 
bang kapatagan, sapagkat mayroon silang mga ka- 
rong pandigma na may mga lingkaw na bakal.’ 
—Huk 1:18, 19. 

Noong panahon ng mga Hukom. Sa loob ng 
maraming taon pagkatapos nito, ang pananatili ng 
mga Filisteo at ng iba pang mga bayan sa Canaan 
ay nagsilbing pagsubok sa pagkamasunurin ng Is- 
rael kay Jehova. (Huk 3:3, 4) Muli't muli silang hin- 
di nakapasa sa pagsubok dahil sa pagsasagawa nila 
ng huwad na pagsamba. Kaya pinabayaan ni Jeho- 
va ang mga Israelita sa kanilang mga kaaway, ka- 
bilang na ang mga Filisteo. (Huk 10:6-8) Ngunit 
nang humingi sila sa kaniya ng tulong, may-kaawa- 
an siyang nagbangon ng mga hukom upang iligtas 
sila. (Huk 2:18) Ang isa sa mga hukom na ito, si 
Samgar, ay nagpabagsak ng 600 Filisteo sa pama- 
magitan lamang ng isang tungkod na pantaboy ng 
baka. (Huk 3:31) Pagkaraan ng maraming taon, 
gaya ng inihula bago siya ipanganak, si Samson 
"ang nanguna sa pagliligtas sa Israel mula sa kamay 
ng mga Filisteo. (Huk 13:1-5) Ang katibayan ng 
tindi ng kontrol ng mga Filisteo noong maagang ba- 
hagi ng pagiging hukom ni Samson ay makikita sa 
bagay na, upang makaiwas sa gulo, dinala pa nga 
ng mga lalaki ng Juda si Samson sa mga Filisteo no- 
ong isang pagkakataon.---Huk 15:9-14. 

Nasaksihan ng propetang si Samuel ang panini- 
il mula sa mga Filisteo at nakibahagi rin siya sa 


FILISTIA, MGA FILISTEO 


pagtalo sa mga ito. Habang naglilingkod siya sa ta- 
bernakulo sa Shilo noong huling bahagi ng pagiging 
hukom ng mataas na saserdoteng si Eli, nagpabag- 
sak ang mga Filisteo ng mga 4,000 Israelita sa lugar 
ng Apek at Ebenezer. Sa gayon ay ipinadala ng mga 
Israelita ang sagradong Kaban sa larangan ng paki- 
kipagbaka, sa pag-aakalang magdadala ito sa kanila 
ng tagumpay. Pinag-ibayo ng mga Filisteo ang ka- 
nilang mga pagsisikap. Tatlumpung libong Israelita 
ang napatay, at ang Kaban ay nabihag. (1Sa 4:1-11) 
Dinala ng mga Filisteo ang Kaban sa templo ng ka- 
nilang diyos na si Dagon sa Asdod. Makalawang 
ulit na napasubasob ang mukha ng diyos na ito. 
Noong ikalawang pagkakataon ay nagkaputul-putol 
ang idolo. (1Sa 5:1-5) Pagkatapos ay inilipat-lipat 
nila ang Kaban sa iba't ibang Filisteong lunsod. Sa- 
anman ito dalhin, nagkakaroon ng pagkakagulo at 
salot. (1Sa 5:6-12) Sa wakas, pitong buwan pagkata- 
pos na mabihag, ang Kaban ay ibinalik sa Israel. 
--1Sa 6:1-21. 

Pagkaraan ng mga 20 taon (1Sa 7:2), humayo ang 
mga Filisteo laban sa mga Israelita na sa utos ni Sa- 
muel ay nagkakatipon sa Mizpa para sa pagsamba. 
Sa pagkakataong ito ay nilito ni Jehova ang mga Fi- 
listeo, anupat pinangyaring masupil sila ng kani- 
yang bayan. Nang maglaon, “ang mga lunsod na ki- 
nuha ng mga Filisteo mula sa Israel ay patuloy na 
nabalik sa Israel mula sa Ekron hanggang sa Gat.” 
--1Sa 7:5-14. 

Ang paghahari ni Saul hanggang sa pagsupil 
ni David. Gayunman, hindi rito nagwakas ang 
mga suliranin ng Israel sa mga Filisteo. (1Sa 9:16, 
14:47) Lumilitaw na bago ang paghahari ni Saul ay 
nakapagtayo sila ng mga garison sa teritoryong Is- 
raelita. (Ihambing ang 1Sa 10:5, 13:1-3.) Ang mga 
Filisteo ay may sapat na lakas anupat nahadlangan 
nila ang mga Israelita sa pagkakaroon ng sariling 
mga panday, sa gayon ay pinanatiling walang san- 
data ang mga ito. Dahil din dito ay napilitan ang 
mga Israelita na pumaroon sa kanila upang magpa- 
hasa ng kanilang mga kagamitan sa pagsasaka. 
(1Sa 13:19-22) Napakalubha ng situwasyon kung 
kaya maging ang mga Hebreo ay pumanig sa mga 
Filisteo laban sa mga kapuwa nila Israelita. (1Sa 
14:21) Gayunpaman, sa tulong ni Jehova, sa unang 
malaking kampanya ni Saul laban sa mga Filisteo 
ay napabagsak sila ng Israel mula sa Micmash 
hanggang sa Aijalon.--- 1Sa 13:1-14:31, tingnan ang 
MICMAS(H). 

Nang maglaon, nang makabawi sila mula sa pag- 
katalong ito, tinipon ng mga Filisteo ang kanilang 
mga hukbo upang makipaglaban sa Israel. Ang da- 
lawang hukbo ay lumagay sa magkabilang panig ng 
Mababang Kapatagan ng Elah, sa Juda. Araw at 
gabi, sa loob ng 40 araw, ang mandirigmang si Go- 


778 


liat ay lumalabas mula sa kampo ng mga Filisteo, 
anupat hinahamon ang Israel na magharap ng isang 
lalaking lalaban sa kaniya sa isahang paghahamok. 
(1Sa 17:1-10, 16) Ang hamong ito ay sinagot ng 
pastol na si David, na nagpabagsak kay Goliat sa 
lupa sa pamamagitan ng isang bato mula sa kani- 
yang panghilagpos at pumatay kay Goliat sa pama- 
magitan ng sariling tabak nito. (1Sa 17:48-51) Pag- 
katapos ay tinugis ng mga Israelita ang tumatakas 
na mga Filisteo, anupat ibinuwal ang mga ito hang- 
gang sa mga lunsod ng Gat at Ekron.--ISa 17: 
52, 53. 

Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni David ang ma- 
tagumpay na pakikidigma laban sa mga Filisteo. Ka- 
pag bumabalik siya mula sa pakikipagbaka, ang mga 
babae, bilang pagdiriwang sa tagumpay, ay magsa- 
sabi: “Si Saul ay nagpabagsak ng kaniyang libu-libo, 
at si David ay ng kaniyang sampu-sampung libo.” 
(1Sa 18:5-7, tingnan din ang 1Sa 18:25-27, 30, 19:8.) 
Naging dahilan ito upang manibugho si Saul kay 
David, anupat nang dakong huli ay kinailangang tu- 
makas si David upang iligtas ang kaniyang buhay. 
Tumakas siya patungo sa Filisteong lunsod ng Gat. 
(1Sa 18:8, 9: 20:33: 21:10) Doon, lumilitaw na ti- 
nangka ng mga lingkod ni Haring Akis na ipapatay 
si David. Ngunit sa pamamagitan ng pagbabalatka- 
yo ng kaniyang katinuan, nakaalis siya sa lunsod 
nang walang pinsala. (1Sa 21:10-15) Ilang panahon 
pagkatapos nito, bagaman tinutugis pa rin ni Saul, 
iniligtas ni David ang Judeanong lunsod ng Keila sa 
mga Filisteong mananamsam. (1Sa 23:1-12) Nang 
maglaon, dahil sa isang paglusob ng mga Filisteo sa 
teritoryong Israelita ay pansamantalang itinigil ni 
Saul ang paghabol kay David.--1Sa 23:27, 28, 24: 
1,2. 

Dahil sa patuluyang pagtugis ni Saul sa kaniya, 
muling ipinasiya ni David na manganlong sa teritor- 
yong Filisteo. Pagkatapos siyang malugod na tang- 
gapin ni Haring Akis ng Gat, ibinigay kay David ang 
lunsod ng Ziklag. (1Sa 27:1-6) Pagkaraan ng isa 
o dalawang taon, nang ang mga Filisteo ay nagha- 
handang makipaglaban sa mga hukbo ni Saul, inan- 
yayahan ni Haring Akis si David na sumama sa ka- 
nila, palibhasa'y naniniwalang si David ay naging 
“isang alingasaw sa kaniyang bayang Israel.” Ngu- 
nit ang ibang mga panginoon ng alyansa ng mga Fi- 
listeo ay walang tiwala kay David, at dahil sa kani- 
lang paggigiit, si David at ang kaniyang mga tauhan 
ay bumalik sa Filistia. Sa sumunod na pakikipagla- 
ban sa Israel, ang mga Filisteo ay nagtamo ng isang 
malaking tagumpay at si Saul at ang tatlo sa kani- 
yang mga anak ay namatay.--ISa 27:12, 28:1-5, 
29:1-11, 31:1-13, 1Cr 10:1-10, 13, 12:19. 

Nang sa wakas ay mapahiran si David bilang hari 
sa buong Israel, sinalakay ng mga Filisteo ang Maba- 
bang Kapatagan ng Repaim (sa TK ng Jerusalem) 


779 


ngunit dumanas sila ng kahiya-hiyang pagkatalo. 
(2Sa 5:17-21, 1Cr 14:8-12) Isa pang pagsalakay ng 
mga Filisteo nang maglaon ang nagwakas din sa ta- 
gumpay para sa Israel. (2Sa 5:22-25: 1Cr 14:13- 
16) Noong panahon ng kaniyang paghahari, marami 
pang ibang pakikipagbaka na ipinakipaglaban si Da- 
vid sa mga Filisteo at nagtagumpay siyang masupil 
sila. Gayunman, sa isang pagkakataon ay muntik 
na siyang mamatay.--2Sa 8:1; 21:15-22, 1Cr 18:1, 
20:4-8. 

Mula sa paghahari ni Solomon at patuloy. 
Sa loob ng maraming taon pagkatapos nito ay wala 
nang ulat ng pakikipagdigma sa mga Filisteo. Ang 
anak ni David na si Solomon ay nagtamasa ng isang 
mapayapang paghahari (1037-998 B.C.E.), at ang 
kaniyang mga pamunuan ay umabot hanggang sa 
Filisteong lunsod ng Gaza.-- 1Ha 4:21-25, 2Cr 9:26. 

Pagkatapos ng mga 20 taon mula nang umiral 
ang sampung-tribong kaharian, ang mga Filisteo ay 
nanirahan sa Gibeton, isang lunsod sa Dan. Saman- 
talang sinisikap niyang kunin ang lunsod, si Ha- 
ring Nadab ng Israel ay pinatay ni Baasa, na pagka- 
tapos nito ay nagsimulang mamahala bilang hari. 
(Jos 19:40, 44: 1Ha 15:27, 28) Ang Gibeton ay nasa 
ilalim pa rin ng kontrol ng mga Filisteo pagkaraan 
ng mga 24 na taon nang si Omri, pinuno ng hukbo 
ng Israel, ay magkampo laban dito.---1Ha 16:15-17. 

Habang naghahari si Jehosapat (936-mga 
911 B.C.E.), maliwanag na ang mga Filisteo ay mga 
sakop niya, sapagkat nagdala sila ng mga kaloob at 
tributo. (2Cr 17:11) Ngunit, noong panahon ng pa- 
mamahala ng kaniyang anak na si Jehoram, sinala- 
kay ng mga Filisteo at mga Arabe ang Juda at 
tumangay sila ng maraming samsam mula sa Jeru- 
salem. Kinuha rin nilang bihag ang mga asawa at 
mga anak ni Jehoram--lahat maliban sa bunso, si 
Jehoahaz. (2Cr 21:16, 17) Pagkaraan ng maraming 
dekada, matagumpay na nakipagdigma ang Judea- 
nong si Haring Uzias laban sa mga Filisteo, anupat 
nabihag niya ang Gat, Jabne, at Asdod. Nagtayo pa 
nga siya ng mga lunsod sa teritoryong Filisteo. (2Cr 
26:6-8) Gayunman, nasaksihan ng paghahari ng 
apo ni Uzias na si Ahaz nang bihagin ng mga Filis- 
teo, at panirahan, ang maraming Israelitang lunsod 
mula sa Negeb hanggang sa hilagang hanggahan 
ng kaharian ng Juda. (2Cr 28:18) Bilang katuparan 
ng isang hulang binigkas ni Isaias (14:28, 29), sinak- 
tan ng anak ni Ahaz na si Hezekias ang mga Filis- 
teo hanggang sa Gaza.---2Ha 18:8. 

Makahulang mga Pagtukoy. Sinabi sa hula ni 
Joel na dahil ipinagbili nila ang “mga anak ni Juda” 
at ang “mga anak ng Jerusalem” sa “mga anak ng 
mga Griego,” ang mga Filisteo ay daranas ng ga- 
yunding pakikitungo. (Joe 3:4-8) Yamang lumilitaw 
na ang mga salita ng propetang si Joel ay itinala no- 


FORTUNATO 


ong ikasiyam na siglo B.C.E., ang mga pagkatalo ng 
mga Filisteo sa mga kamay ni Uzias (2Cr 26:6-8) at 
ni Hezekias (2Ha 18:8) ay maaaring kalakip sa katu- 
paran ng hulang ito. 

Gayunman, maliwanag na isang mas malaking ka- 
tuparan ang naganap pagkabalik ng mga Israelita 
mula sa pagkatapon sa Babilonya. Iniuulat ng komen- 
taristang si C. F. Keil: “Pinalaya ni Alejandrong Daki- 
la at ng kaniyang mga kahalili ang marami sa mga 
Judiong bilanggong nahuli sa digmaan sa kanilang 
mga lupain (ihambing ang pangako ni Haring Deme- 
trio kay Jonatan, 'Payayaunin kong malaya ang ga- 
yong mga Judeano na ginawang mga bilanggo, at 
ginawang mga alipin sa aming lupain, Josephus, 
Ant. xiii. 2, 3), at ang ilang bahagi ng mga lupain ng 
Filistia at Fenicia ay ilang panahon na nasa ilalim ng 
pamumuno ng mga Judio.” (Commentary on the Old 
Testament, 1973, Tomo X, Joel, p. 224) (Ihambing 
ang Ob 19, 20.) Kapansin-pansin din na kinuha ni 
Alejandrong Dakila ang Filisteong lunsod ng Gaza. 
Marami sa mga tumatahan doon ay pinatay, at ang 
mga nakaligtas ay ipinagbili sa pagkaalipin. Tinukoy 
rin ng maraming iba pang hula ang paglalapat ni Je- 
hova ng paghihiganti sa mga Filisteo.--Isa 14:31, Jer 
25:9, 20: 47:1-7: Eze 25:15, 16: Am 1:6-8; Zef 2:5: Zac 
9:5-7: para sa mga detalye tingnan ang ASDOD; ASKE- 
LON; EKRON: GAT, GAZA Blg. 1. 

Sa Ezekiel 16:27, “ang mga anak na babae ng mga 
Filisteo” ay inilalarawang napahiya dahil sa maha- 
lay na paggawi ng Jerusalem. (Eze 16:2) Lumilitaw 
na ang dahilan nito ay sapagkat walang katulad 
ang kawalang-katapatan ng Jerusalem sa kaniyang 
Diyos na si Jehova, samantalang ang mga Filisteo at 
ang iba pang mga bayan ay nanghawakang mahig- 
pit sa pagsamba sa kanilang huwad na mga diyos. 
--Ihambing ang Jer 2:10, 11. 


FILOLOGO [Mahilig sa mga Salita (Kaalaman)]. 
Isang Kristiyano na binati ni Pablo sa kaniyang li- 
ham sa mga taga-Roma. (Ro 16:15) Ang pangalan 
ding ito ay matatagpuan sa mga inskripsiyon na 
iniuugnay sa sambahayan ni Cesar. 


FLEGONTE [Nag-aapoy]. Isa sa mga Kristiya- 
nong taga-Roma na binati ni Pablo sa kaniyang li- 
ham.---Ro 16:14. 


FORTUNATO [mula sa Lat., Mapalad: Masaga- 
na]. Isa sa mga may-gulang na miyembro ng kon- 
gregasyon sa Corinto, na dumalaw kay Pablo sa Efe- 
so kasama sina Estefanas at Acaico. (1Co 16:8, 17, 
18) Maaaring napag-alaman ni Pablo mula sa mga 
lalaking ito ang nakababalisang mga kalagayan na 
isinulat niya, at posibleng ang mga ito ang nagdala 
ng unang kanonikal na liham ni Pablo sa mga taga- 
Corinto.--1Co 1:11, 5:1, 11:18. 


FRESNO 


FRESNO. Ang pangalan ng isang punungka- 
hoy (sa Heb., tidh-har') na lumitaw nang dalawang 
beses sa Hebreong Kasulatan, sa Isaias 41:19 at 
60:13. Sa unang teksto ay kabilang ito sa mga pu- 
nungkahoy gaya ng enebro at sipres, na magiging 
mayabong sa disyertong kapatagan sa ilalim ng ini- 
hulang malaparaisong mga kalagayan, at sa ikala- 
wang teksto naman ay kasama ito ng mga punung- 
kahoy ring iyon bilang bahagi ng “kaluwalhatian ng 
Lebanon.” Hindi matiyak kung aling punungkahoy 
ang tinutukoy ng salitang Hebreo, ngunit ipinahihi- 
watig ng ilang katibayan na ito'y ang puno ng fres- 
no.--Tingnan ang Theologische Literaturzeitung, 
Leipzig, 1926, p. 216. 

Dalawang uri ng fresno, ang Fraxinus ornus at 
ang Fraxinus oxycarpa, ang matatagpuan sa gilid 
ng mga ilog at mga batis sa kabundukan ng Leba- 
non at sa dulong hilaga ng Palestina, ngunit hindi sa 
buong lupaing iyon. Ang punungkahoy na ito ay 
angkop na maging bahagi ng “kaluwalhatian ng 
Lebanon,” sapagkat isa itong malaking punungka- 
hoy na tumataas nang hanggang 15 m (50 piye). 
Mayroon itong mapusyaw na luntiang mga dahon at 
maliliit na sangang kulay-abo. Bagaman ang fresno 
ay kapamilya ng olibo, naiiba ito sa olibo dahil nala- 
laglag ang mga dahon nito tuwing taglagas. 


FRIGIA. Isang bansa o rehiyon sa gitnang Asia 
Minor. Dahil lubhang nagpabagu-bago ang heogra- 
pikong mga hangganan ng Frigia sa paglipas ng 
mga taon, mahirap tiyakin ang lugar na sinaklaw 
nito malibang tumukoy ng isang espesipikong yug- 
to. Noong unang siglo, ang “Frigia” ay isang loobang 
lugar na nasa mga Romanong probinsiya ng Gala- 
cia at Asia, anupat saklaw nito ang matalampas na 
lupain sa H ng Kabundukan ng Taurus, mula sa 
Ilog Halys sa S hanggang sa matataas na libis ng 
mga ilog ng Hermus at ng Maeander sa K. Sa kani- 
yang mga paglalakbay, ang apostol na si Pablo ay 
dumaan sa ilang bahagi ng Frigia nang mga dala- 
wang beses.--Gaw 16:6, 18:23, 19:1. 

Ipinapalagay ng karamihan na ang mga Frigiano 
ay nandayuhan mula sa Tracia noong pagtatapos ng 
ikalawang milenyo B.C.E. at nakontrol nila ang ma- 
laking bahagi ng gitna at kanluraning Asia Minor 
sa H ng Kabundukan ng Taurus, mula sa Ilog Halys 
hanggang sa Dagat Aegeano. Ipinakikita ng arkeo- 
lohikal na katibayan na ang Gordium ang kanilang 
kabisera at si Haring Midas ang isa sa kanilang pro- 
minenteng mga tagapamahala. Ang isang kapan- 
sin-pansing aspekto ng relihiyon ng mga tao ng si- 
naunang Frigia ay ang pagsamba sa inang-diyosa 
(si Rhea Cybele). 

Ang kanluraning bahagi ng Frigia ay napasaila- 
lim ng kontrol ng mga haring Attalid ng Pergamo. 


780 


Ang kahariang ito ang naging Romanong probinsi- 
ya ng Asia, ngunit ang TS bahagi ay kadalasang ti- 
nutukoy bilang Frigia ng Asia. (Tingnan ang ASIA.) 
Pinamahalaan ng hari ng Galacia ang mas silanga- 
ning seksiyon ng Frigia, at nang bandang huli ay 
naging isang bahagi ito ng Romanong probinsiya 
ng Galacia. Kung minsan, ang silanganing seksi- 
yong ito ay tinatawag na Frigia ng Galacia, ito ay 
nasa H ng Pisidia at HK ng Licaonia. Depende sa 
punto de vista ng manunulat at sa yugto ng pana- 
hong nasasangkot, ang Antioquia at Iconio ay maa- 
aring tawaging mga lunsod ng Frigia, bagaman ka- 
dalasang iniuugnay ang Antioquia sa Pisidia, at ang 
Iconio naman sa Licaonia.---Gaw 13:14, tingnan ang 
ANTIOQUIA Blg. 2: ICONIO. 

Kabilang sa populasyon ng Frigia ang maraming 
Judio, yamang pinasigla silang mamayan dito ng 
mga tagapamahalang Seleucido sa Sirya. Ayon kay 
Josephus, inilipat ni Antiochus II (223-187 B.C.E.) 
ang “dalawang libong pamilyang Judio kasama ang 
kanilang mga kagamitan mula sa Mesopotamia at 
Babilonia” patungong Lydia at Frigia upang puma- 
yapa ang mga kalagayan sa gitna ng mapaghimag- 
sik na mga tao roon. (Jewish Antiquities, XII, 149 
[iii 4]) At maliwanag na patuloy na dumami ang 
mga Judio sa Asia Minor sa ilalim ng mga Romano. 
Noong Pentecostes 33 C.E., may mga Judio sa Jeru- 
salem na nagmula sa “distrito ng Asia, at sa Frigia 
at sa Pamfilia.”--Gaw 2:9, 10. 

Noong kaniyang ikalawang paglalakbay bilang 
misyonero, si Pablo at ang kaniyang mga kasama- 
han, sa pagdaan nila sa Cilicia at Licaonia patu- 
ngong HK, ay lumibot sa Frigia at sa lupain ng 
Galacia, sapagkat pinagbawalan sila ng banal na es- 
piritu na salitain ang salita sa distrito ng Asia.” (Gaw 
15:41: 16:1-6) Kaya pumasok sila sa silanganing ba- 
hagi ng matandang Frigia (na noong panahon ni Pa- 
blo ay ang Frigia ng Galacia), ngunit sa halip na pa- 
tuloy na pumakanluran at dumaan sa probinsiya ng 
Asia (na kinaroroonan ng Frigia ng Asia), pumahi- 
laga sila patungo sa probinsiya ng Bitinia at saka pu- 
makanluran patungong Troas. 

Noong kaniyang ikatlong paglalakbay, binagtas ni 
Pablo ang Frigia ng Galacia at ang Frigia ng Asia. 
Nilisan niya ang Antioquia ng Pisidia at “lumibot 
[siya] sa iba't ibang dako sa lupain ng Galacia at Fri- 
gia.” (Gaw 18:23) Binabanggit din ng ulat na “umi- 
bot si Pablo sa mga loobang bahagi at bumaba sa 
Efeso” sa Baybaying Aegeano. (Gaw 19:1) Waring 
hindi siya naglakbay sa pangunahing lansangan na 
patungong Efeso, kung saan lulusong siya sa libis 
ng Ilog Lycus at daraan sa tabi ng mga lunsod ng 
Frigia ng Laodicea, Colosas, at Hierapolis (Col 2:1; 
4:13), kundi sa halip ay naglakbay siya sa isang mas 
direktang ruta pahilaga.---Tingnan ang COLOSAS. 


G 


GAAL [posible Namumuhi, Kinamuhian]. Ang 
anak ni Ebed na pumaroon sa Sikem, kasama ng ka- 
niyang mga kapatid, at nagtamo ng pagtitiwala ng 
mga may-ari ng lupain doon. (Huk 9:26) Noong una 
ay pinalakas ng mga may-aring ito ng lupain ang 
kamay ni Abimelec upang patayin ang mga anak ni 
Jerubaal (Gideon) at pagkatapos ay ginawa nila 
siyang hari sa kanila. (Huk 9:1-6) Lumilitaw na iti- 
nalaga ni Abimelec si Zebul bilang kinatawang prin- 
sipe ng Sikem, habang siya naman ay naninirahan 
sa Aruma. Nang maglaon ay nagkaroon ng masa- 
mang espiritu sa pagitan ni Abimelec at ng mga 
may-ari ng lupain sa Sikem. Dahil dito, inudyukan 
ni Gaal at ng kaniyang mga kapatid ang lunsod 
upang maghimagsik laban kay Abimelec. Nang ma- 
balitaan ito ni Zebul, agad siyang nagpadala ng 
mensahe kay Abimelec, lakip ang mungkahi kung 
paano haharapin ang situwasyon. Si Gaal at ang 
mga kasama niya ay natalo sa sumunod na pakiki- 
pagbaka kay Haring Abimelec at tumakas pabalik 
ng lunsod. Nang dakong huli ay pinalayas ni Zebul 
si Gaal at ang mga kapatid nito mula sa Sikem. 
--Huk 9:22-41. 


GAAS [posible, Yumayanig: Niyanig]. Pangalan 
ng isang burol sa bulubunduking pook ng Efraim, 
sa T ng Timnat-heres (o Timnat-sera). (Jos 24:30, 
Huk 2:9) Lumilitaw na ang mga agusang libis ng 
Gaas, na binanggit sa 2 Samuel 23:30 at sa 1 Croni- 
ca 11:32, ay tumutukoy sa mga bangin sa kapaligi- 
ran ng burol na ito. 


GABAI. Isang Benjamitang ulo ng nasasaku- 
pang distrito na ang pangalan ay lumilitaw sa isang 
talaan ng mga naninirahan sa Jerusalem noong 
mga araw ni Nehemias.---Ne 11:3, 7, 8. 


GABATA. 


GABI. Tinawag ng Diyos na Jehova bilang “Gabi” 
ang yugto ng kadiliman na mula sa paglubog ng 
araw hanggang sa pagsikat ng araw. (Gen 1:5, 14) 
Sa pagitan ng paglubog ng araw at ng aktuwal na 
kadiliman ng gabi ay may isang maikling yug- 
to ng takipsilim kung kailan nagsisimulang ma- 
kita ang mga bituin. Tinatawag ng mga Hebreo 
ang panahong ito bilang ne'sheph at maliwanag 
na ito ang panahong tinutukoy ng pananalitang 
“sa pagitan ng dalawang gabi" na matatagpuan 
sa Exodo 12:6. (Kaw 7:9) Sa katulad na paraan, 
sa pagtatapos ng kadiliman ng gabi ay mayroon na- 
mang pagbubukang-liwayway, at tinutukoy ito sa 


Tingnan ang LATAG NG BATO. 


pamamagitan ng gayunding salitang Hebreo. Kaya 
naman, sinasabi ng manunulat sa Awit 119:147: 
“Nakabangon na ako nang maaga sa pagbubukang- 
liwayway.” 

Paghahati-hating Hebreo. Hinati-hati ng mga 
Hebreo ang gabi sa mga pagbabantay. “Kapag naa- 
alaala kita sa aking higaan, sa mga pagbabantay 
sa gabi ay binubulay-bulay kita.” (Aw 63:6) Ya- 
mang ang Hukom 7:19 ay may binabanggit na isang 
“panggitnang pagbabantay sa gabi,” waring lumili- 
taw na noong sinaunang mga panahon ay may tat- 
long pagbabantay. Lumilitaw rin na ang saklaw ng 
bawat pagbabantay ay isang katlo ng mga oras sa 
pagitan ng paglubog ng araw at ng pagsikat ng 
araw, o mga apat na oras bawat pagbabantay, de- 
pende sa kung anong panahon iyon ng taon. Sa ga- 
yon, ang unang pagbabantay ay magsisimula ng 
mga 6:00 n.g. hanggang 10:00 n.g. Ang “panggit- 
nang pagbabantay sa gabi” ay magsisimula naman 
ng mga 10:00 n.g. at aabot nang hanggang mga 
2:00 n.u. Nagsilbi itong isang estratehikong panahon 
para kay Gideon upang isagawa ang biglaan niyang 
pagsalakay sa kampo ng mga Midianita. Ang ikat- 
long pagbabantay ay tinatawag na “pagbabantay sa 
umaga,” anupat tumatagal nang mula mga 2:00 n.u. 
hanggang sa pagsikat ng araw. Sa panahong ito ng 
pagbabantay sa umaga pinangyari ni Jehova na 
magsimulang dumanas ng matitinding kahirapan 
ang humahabol na mga hukbong Ehipsiyo noong 
tangkain nilang tumawid sa Dagat na Pula.---Exo 
14:24-28, tingnan din ang 1Sa 11:11. 

Paghahati-hating Romano. Noong panahong 
mapasailalim sila sa kontrol ng Roma o bago pa nito, 
sinusunod na ng mga Judio ang kaugalian ng mga 
Griego at ng mga Romano na apat na pagbabantay 
sa gabi. Maliwanag na ang apat na pagkakahati- 
hating ito ang tinutukoy ni Jesus nang sabihin niya: 
“Kaya nga patuloy kayong magbantay, sapagkat hin- 
di ninyo alam kung kailan darating ang panginoon 
ng bahay, kung sa pagabi na o sa hatinggabi o sa 
pagtilaok ng manok o maaga sa kinaumagahan.” 
(Mar 13:35) Ang pagbabantay na “pagabi na” ay 
nagsisimula sa paglubog ng araw hanggang mga 
9:00 n.g. Ang ikalawang pagbabantay, na tinata- 
wag na “hatinggabi,” ay nagsisimula naman ng mga 
9:00 nig. at natatapos sa hatinggabi. (Luc 12:38) Ang 
“pagtilaok ng manok” ay sumasaklaw naman mula 
hatinggabi hanggang mga 3:00 n.u. Malamang na sa 
panahong ito naganap ang mga pagtilaok ng manok 
na binabanggit sa Marcos 14:30. (Tingnan ang PAG- 
TILAOK NG MANOK.) Bilang panghuli mula naman 


781 


GABRIEL 


3:00 n.u. hanggang sa pagsikat ng araw ay ang ika- 
apat na pagbabantay, “maaga sa kinaumagahan.” 
--Mat 14:25, Mar 6:48. 

Noong isang pagkakataon, may binanggit na isang 
espesipikong oras na bahagi ng 12 oras na bumubuo 
sa isang buong gabi. Sinasabi sa atin ng Gawa 23:23 
na sa “ikatlong oras ng gabi,” o mga 9:00 n.g., inutu- 
san ng kumandante ng militar ang mga hukbo na 
dalhin si Pablo mula sa Jerusalem patungo sa Cesa- 
rea. 

Bagaman ang umpisa ng isang bagong araw para 
sa mga Judio ay sa paglubog ng araw, ayon sa kau- 
galiang Romano, hatinggabi ang itinakdang oras 
para wakasan at umpisahan ang isang araw. Sa pa- 
mamagitan nito ay naiiwasan ang suliraning idinu- 
dulot ng paghaba at pag-ikli ng mga oras ng liwanag 
dahil sa mga kapanahunan (gaya ng nangyayari ka- 
pag nagsisimula sa paglubog ng araw ang isang 
araw) at sa lahat ng panahon ng taon ay nagagawa 
rin nilang hatiin ang araw sa dalawang yugto na pa- 
rehong tig-12 oras. Ito ang kaugalian sa karamihan 
ng mga bansa sa ngayon. 

Makasagisag na Paggamit. Sa Bibliya, ang sa- 
litang “gabi” ay ginagamit kung minsan sa makasagi- 
sag o simbolikong diwa. Sa Juan 9:4, si Jesus ay may 
binabanggit na 'gabi na dumarating kung kailan wala 
nang taong makagagawa.” Dito, ang tinutukoy ni Je- 
sus ay ang panahon na siya ay hahatulan, ibabayu- 
bay, at mamamatay, kung kailan hindi siya makaga- 
gawa ng mga gawa ng kaniyang ama.---Tingnan ang 
Ec 9:10: Job 10:21, 22. 

Sa Roma 13:11, 12, “ang gabi” ay maliwanag na 
tumutukoy sa isang yugto ng kadiliman na idinulot 
ng Kalaban ng Diyos, na nakatakdang wakasan ni 
Kristo Jesus at ng kaniyang paghahari. (Tingnan 
ang Efe 6:12, 13: Col 1:13, 14.) Sa 1 Tesalonica 5:1- 
11, ang mga lingkod ng Diyos na naliwanagan na ng 
kaniyang katotohanan ay inihahambing sa mga tao 
sa sanlibutan na hindi pa naliliwanagan. Ipinama- 
malas ng kanilang paraan ng pamumuhay na sila ay 
“mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Hindi 
[sila] nauukol sa gabi ni sa kadiliman man.” (Ting- 
nan ang Ju 8:12, 12:36, 46, 1Pe 2:9: 2Co 6:14.) Ma- 
susumpungan din sa Mikas 3:6 ang ganitong pagka- 
kagamit, kung saan sinasabi ng propeta sa mga 
tumatanggi sa patnubay ng Diyos: “Kaya magka- 
karoon kayo ng gabi, anupat hindi magkakaroon 
ng pangitain, at magkakaroon kayo ng kadiliman, 
upang hindi makapanghula. At lulubugan ng araw 
ang mga propeta, at ang araw ay magdidilim sa ka- 
nila.”--Ihambing ang Ju 3:19-21. 

Ginagamit din ang gabi upang lumarawan, sa 
pangkalahatan, sa panahon ng kapighatian, yamang 
sa karimlan at kadiliman ng gabi gumagala-gala 
ang mababangis na hayop, naglulunsad ng biglaang 


782 


mga pagsalakay ang mga hukbo, nanloloob ang mga 
magnanakaw, at isinasagawa ang iba pang masasa- 
mang gawa. (Aw 91:5, 6, 104:20, 21; Isa 21:4, 8, 9; 
Dan 5:25-31, Ob 5) Sa ganitong iba't ibang makasa- 
gisag na diwa natin dapat unawain ang teksto sa 
Apocalipsis 21:2, 25 at 22:5, kung saan tinitiyak sa 
atin na sa “Bagong Jerusalem” “ang gabi ay mawa- 
wala na.” 


GABRIEL [Īsa na Matipuno ng Diyos]. Ang ta- 
nging banal na anghel, maliban kay Miguel, na ang 
pangalan ay binanggit sa Bibliya. Sa mga anghel na 
nagkatawang-tao, siya lamang ang nagsiwalat ng 
kaniyang pangalan. Makalawang ulit na nagpakita si 
Gabriel kay Daniel. Una, malapit sa Ilog Ulai “nang 
ikatlong taon ng paghahari ni Belsasar” upang ipali- 
wanag ang pangitain ni Daniel tungkol sa kambing 
na lalaki at sa barakong tupa. (Dan 8:1, 15-26) Ikala- 
wa, “nang unang taon ni Dario” na Medo, upang iha- 
tid ang hula hinggil sa “pitumpung sanlinggo.” (Dan 
9:1, 20-27) Dinala ni Gabriel kay Zacarias na saser- 
dote ang mabuting balita na si Zacarias at ang ma- 
tanda nang asawa nito na si Elisabet ay magkakaa- 
nak ng isang lalaki, si Juan (na Tagapagbautismo). 
(Luc 1:11-20) Ipinahayag naman niya kay Maria, ang 
dalagang nakatakdang ikasal kay Jose, ang ganito: 
“Magandang araw, isa na lubhang kinalulugdan, si 
Jehova ay sumasaiyo.” Pagkatapos ay sinabi niya kay 
Maria na ito'y magsisilang ng isang anak na lalaki, si 
Jesus, na “tatawaging Anak ng Kataas-taasan, at ibi- 
bigay sa kaniya ng Diyos na Jehova ang trono ni Da- 
vid na kaniyang ama, .. . at hindi magkakaroon ng 
wakas ang kaniyang kaharian.”---Luc 1:26-38. 

Mula sa rekord ng Bibliya, matututuhan natin na 
si Gabriel ay isang anghelikong nilalang na mataas 
ang ranggo at may malapit na kaugnayan sa maka- 
langit na korte, isa na tumatayong malapit sa harap 
ng Diyos.” Siya'y “isinugo” ng Diyos upang maghatid 
ng pantanging mga mensahe sa mga lingkod ni Je- 
hova dito sa lupa. (Luc 1:19, 26) Kaayon ng kahulu- 
gan ng kaniyang pangalan, ang hitsura niya sa pa- 
ngitain noong siya'y magkatawang-tao ay “gaya ng 
isang matipunong lalaki.”---Dan 8:15. 


GAD [Mabuting Kapalaran]. 

1. Anak ni Jacob sa alilang babae ni Lea na si Zil- 
pa, na siya ring nagsilang sa nakababatang kapatid 
ni Gad na si Aser. Nang ipanganak siya sa Padan- 
aram noong mga 1770 B.C.E., bumulalas si Lea: 
“May mabuting kapalaran!”: dito nanggaling ang pa- 
ngalang Gad. (Gen 30:9-13, 35:26) Sumama si Gad 
sa kaniyang mga kapatid sa dalawang paglalak- 
bay patungong Ehipto upang kumuha ng mga butil 
mula kay Jose. (Gen 42:3, 43:15) Siya'y mga 42 ta- 
Ong gulang nang siya at ang kaniyang pamilya ay 
lumipat sa Ehipto kasama ng kaniyang amang si Ja- 


783 


cob noong 1728 B.C.E. (Gen 46:6, 7, 16) Pagkalipas 
ng 17 taon, nang si Jacob ay mamamatay na, pinag- 
pala niya ang kaniyang 12 anak na lalaki, anupat si- 
nabi tungkol kay Gad: “Kung tungkol kay Gad, isang 
pangkat ng mandarambong ang lulusob sa kaniya, 
ngunit lulusubin niya ang pinakahulihan.”---Gen 49: 
1,2, 19. 

2. Ang tribo na nagmula sa pitong anak na lala- 
ki ni Gad. Ang mga mandirigma ng tribo ay may bi- 
lang na 45,650 noong ikalawang taon pagkatapos ng 
Pag-alis mula sa Ehipto. (Gen 46:16, Bil 1:1-3, 24, 
25) Ang Gad ay nasa tatlong-tribong pangkat na ki- 
nabibilangan ng Ruben at Simeon. Ang kanilang 
kampo ay nasa dakong T ng tabernakulo. (Bil 2:10- 
16) Kapag humahayo, ang pangkat ng Juda ang 
una, sumunod ay ang mga Levita mula sa mga pa- 
milya nina Gerson at Merari na tagapagdala ng ta- 
bernakulo, at kasunod nila ang pangkat na kinabibi- 
langan ng Gad. Si Eliasap na anak ni Deuel ang 
pinuno ng kanilang hukbo. (Bil 10:14-20) Sa katapu- 
san ng paglalakbay sa ilang, ang mga lalaking man- 
dirigma ng Gad ay 40,500 na lamang, anupat bu- 
maba nang 5,150.--Bil 26:15-18. 

Teritoryo. Ang mga lalaki ng tribo ni Gad ay 
sumunod sa hanapbuhay ng kanilang mga ama na 
mga tagapag-alaga ng hayop. (Gen 46:32) Dahil 
dito, hiniling nila na maging kanilang teritoryo ang 
pastulang lupain sa S ng Jordan. Bilang tugon, inia- 
tas ni Moises ang teritoryong ito kina Gad, Ru- 
ben, at sa kalahati ng tribo ni Manases, na marami 
ring alagang hayop. Gayunman, sinabi ni Moises na 
ito'y sa kundisyong tutulungan ng mga tribong ito 
ang iba pang mga tribo sa paglupig sa teritoryo sa 
K ng Jordan. Kaagad naman silang sumang-ayon, 
at pagkatapos magtayo ng mga batong kural para 
sa kanilang mga alagang hayop at ng mga lunsod 
para sa kanilang maliliit na anak, naglaan sila ng 
takdang bilang ng mga mandirigma upang tuma- 
wid ng Jordan para sakupin ang lupain. (Bil 32:1- 
36, Jos 4:12, 13) Ang teritoryo ng Gad ay dating 
nasasakupan ng mga Amorita, na tinalo ng mga Is- 
raelita sa pangunguna ni Moises.--Bil 32:33, Deu 
2:31-36, 3:8-20. 

Ang lupaing nasasakupan ng Gad ay binubuo ng 
mabababang lupain sa kalakhang bahagi ng S pam- 
pang ng Ilog Jordan, anupat sa T ay halos hanggang 
sa Dagat na Patay, at sa H ay halos hanggang sa Da- 
gat ng Kineret. Saklaw rin ng teritoryo ng Gad ang 
mas matataas na talampas, kasama ang agusang li- 
bis ng Jabok. Kaya ang isang malaking bahagi ng 
Gilead ay nasa teritoryo ng Gad. (Deu 3:12, 13) Ang 
kahangga ng Gad sa H ay ang Manases at sa Tay 
ang Ruben.--Jos 13:24-28. 

Pagkatapos na masakop ang lupain, binigyan ni 
Josue ang Gad ng bahagi sa samsam at pinauwi na 


GAD 


sila. Pagkatapos nito, ang Gad ay nakisama sa Ruben 
at Manases sa pagtatayo ng isang malaking altar sa 
tabi ng Jordan. Ikinabalisa ito ng ibang mga tribo 
ngunit huminahon sila nang maipaliwanag na itina- 
yo ang altar upang magsilbing saksi na sila, tulad ng 
mga tribo sa K ng Jordan, ay tanging kay Jehova sa- 
samba. Ang altar ay katibayan na walang pagkaka- 
baha-bahagi sa pagitan ng mga tribo sa S at sa K ng 
Jordan.---Jos 22:1-34. 

Ang lahat ng ito ay kasuwato ng pagpapala ni Ja- 
cob kay Gad: “Kung tungkol kay Gad, isang pangkat 
ng mandarambong ang lulusob sa kaniya, ngunit lu- 
lusubin niya ang pinakahulihan.” (Gen 49:19) Hindi 
ikinatakot ng tribo na ang isang panig (ang S) ng ka- 
nilang hangganan ay nakahantad sa mga pangkat 
ng mandarambong. Hindi nila piniling manirahan 
sa matataas na lupain sa silangan para lamang ma- 
kaiwas sa pakikipaglaban para sa lupain ng Canaan. 
Ang huling mga salita ni Jacob kay Gad ay maitutu- 
ring na isang utos na buong-pagtitiwalang gantihan 
ang mga mandarambong na sumasalakay sa kaniya 
at lumalampas sa kaniyang mga hanggahan. Higit 
pa riyan, lulusubin ng mga Gadita ang mga manlu- 
lusob, anupat patatalikurin ang mga ito sa pagtakas, 
at saka naman tutugisin ng mga Gadita ang pinaka- 
hulihan ng mga ito. 

Binanggit din ni Moises ang mabubuting katangi- 
an ni Gad nang sabihin niya: “Pinagpala ang nagpa- 
palawak ng mga hangganan ni Gad. Gaya ng leon ay 
tatahan siya, at lalapain niya ang bisig, oo, ang tuk- 
tok ng ulo. At kukunin niya ang unang bahagi para 
sa kaniyang sarili, sapagkat doon nakalaan ang tak- 
dang bahagi ng isang tagapagbigay-batas. At ang 
mga ulo ng bayan ay magpipisan. Ang katuwiran ni 
Jehova ay tiyak na ilalapat niya at ang kaniyang 
mga hudisyal na pasiya tungkol sa Israel.”---Deu 33: 
20, 21. 

Ang Ramot ng Gilead, na nasa teritoryo ng Gad, 
ay isa sa mga kanlungang lunsod na itinalaga ni 
Moises. (Deu 4:41-43) Ang iba pang mga lunsod ng 
mga Levita na nasa kanilang teritoryo ay ang Maha- 
naim, Hesbon, at Jazer. (Jos 21:38, 39) Ang lunsod 
ng Dibon, kung saan natagpuan noong 1868 C.E. 
ang bantog na Batong Moabita, ay isa sa mga lunsod 
na muling itinayo ng mga Gadita nang sakupin nila 
ang teritory0.---Bil 32:1-5, 34, 35. 

Sinuportahan ng Gad si David. Noong pana- 
hong hindi makakilos si David dahil kay Saul, ilang 
Gaditang ulo ng hukbo ang tumawid sa Ilog Jordan 
habang kasalukuyan itong umaapaw upang puma- 
nig sa kaniya sa Ziklag sa Juda. Inilalarawan sila bi- 
lang “magigiting at makapangyarihang mga lalaki, 
mga lalaking panghukbo para sa digmaan, na laging 
may nakahandang malaking kalasag at sibat, na ang 
mga mukha ay mga mukha ng mga leon, at sila ay 


GADARENO, MGA 


tulad ng mga gasela sa ibabaw ng mga bundok sa 
bilis.... Ang pinakamababa ay katumbas ng isang 
daan, at ang pinakadakila ay ng isang libo.” (1Cr 12: 
1, 8-15) Sa pakikipaglaban sa mga Hagrita at sa mga 
kaalyado ng mga ito, sinabi tungkol sa kanila (at sa 
Ruben at Manases): “Sa Diyos sila humingi ng saklo- 
lo sa digmaan, at hinayaan niyang siya ay mapa- 
manhikan sa kanilang ikabubuti sapagkat nagtiwala 
sila sa kaniya.” Bilang resulta, isang napakalaking bi- 
lang ng mga bihag at maraming alagang hayop ang 
napasakanilang kamay.--1Cr 5:18-22. 

Sumunod kay Jeroboam. Nang mahati ang 
kaharian, sinuportahan ng tribo ni Gad ang hilagang 
bahagi sa ilalim ni Jeroboam. Pagkalipas ng mara- 
ming taon, noong mga araw ni Jehu, nang 'pasimu- 
lang ihiwalay ni Jehova nang unti-unti ang Israel,” 
ang Gad na nakahantad sa silanganing hanggahan 
ay naging bahagi ng dako ng labanan sa pagitan ng 
hilagang kaharian ng Israel at ng Sirya. (2Ha 10:32, 
33) Nang bandang huli, ang Gad ay nalupig ni Tig- 
lat-pileser III, na hari ng Asirya, at dinala niyang bi- 
hag ang mga tumatahan doon. Dahil dito, nagkaro- 
on ng pagkakataon ang mga Ammonita upang ariin 
ang teritoryong ito.--2Ha 15:29: 1Cr 5:26, Jer 49:1. 

Sa makahulang pangitain ni Ezekiel hinggil sa 
paghahati-hati ng lupain, ang bahaging nakaatas sa 
Gad ay nasa dulong T. (Eze 48:27, 28) Sa talaan ng 
mga tribo ng Israel sa Apocalipsis kabanata 7, bi- 
nanggit ang Gad bilang ikatlo. 

3. Isang propeta at tagapangitain. Pinayuhan 
niya si David na bumalik sa Juda noong naninirahan 
ito sa “dakong mahirap marating” sa yungib ng 
Adulam bilang isang takas mula kay Saul. (1Sa 
22:1-5) Nang may-kapangahasang magpakuha si 
David ng sensus noong huling bahagi ng kaniyang 
paghahari, sa pamamagitan ni Gad ay pinapili siya 
ni Jehova ng isa sa tatlong kaparusahan. Nang da- 
kong huli ay pinayuhan ni Gad si David na magta- 
yo ng isang altar para kay Jehova sa giikan ni 
Arauna (Ornan). (2Sa 24:10-19, 1Cr 21:9-19) Si Gad 
ay nagkaroon ng bahagi sa pag-oorganisa sa mga 
manunugtog para sa santuwaryo. (2Cr 29:25) Kara- 
niwan nang kinikilala na sina Natan at Gad ang tu- 
mapos ng Unang Samuel at sumulat ng buong Ika- 
lawang Samuel.--- 1Cr 29:29. 


GADARENO, MGA [Ng (Mula sa) Gadara]. 
Ang pangalang itinawag sa mga tumatahan sa 
isang lugar kung saan nagpalayas si Kristo Jesus ng 
mga demonyo mula sa dalawang lalaki. Ayon sa iti- 
nuturing na pinakamahusay na makukuhang ebi- 
densiya sa manuskrito, ang orihinal na ginamit ni 
Mateo ay “lupain ng mga Gadareno,” samantalang 
ang ginamit nina Marcos at Lucas, sa pagsasalaysay 
sa pangyayaring ito, ay “lupain ng mga Geraseno.” 
--Mat 8:28, Mar 5:1; Luc 8:26. 


784 


Kapuwa ang mga bansang ito ay ipinakikitang 
nasa “kabilang ibayo,” samakatuwid nga, sa S panig, 
ng Dagat ng Galilea. Ang katawagang “lupain ng 
mga Gadareno” ay posibleng ikinapit sa distritong 
nasa palibot ng lunsod ng Gadara (makabagong 
Umm Qeis), mga 10 km (6 na mi) sa TS ng Dagat 
ng Galilea. Kadalasang makikita sa mga barya ng 
Gadara ang isang barko, anupat nagpapahiwatig na 
maaaring ang teritoryo nito ay umabot hanggang sa 
Dagat ng Galilea at sa gayon, maaaring sinaklaw 
nito sa paanuman ang isang bahagi ng “lupain ng 
mga Geraseno,” sa dakong S ng katubigang iyon. Ini- 
uugnay ng iba ang “lupain ng mga Geraseno" sa re- 
hiyon sa palibot ng Kursi, ang bayang tinukoy nina 
Origen at Eusebius bilang Gergesa. Nasa S baybayin 
ito ng Dagat ng Galilea, mga 20 km (12 mi) sa H ng 
Gadara. Ito ang pinakatugma sa mga heograpikong 
detalye sa ulat. Iniuugnay naman ito ng iba sa ma- 
laking distrito na nakasentro sa lunsod ng Gerasa 
(Jarash) mga 55 km (34 na mi) sa TTS ng Dagat ng 
Galilea at iminumungkahi nila na umabot ito sa da- 
kong S ng lawa na iyon at sumaklaw sa “lupain ng 
mga Gadareno.” Alinman ang totoo, hindi sinasalu- 
ngat ng ulat ni Mateo sa anumang paraan ang mga 
ulat nina Marcos at Lucas. 

Malapit sa isang lunsod na di-binanggit ang pa- 
ngalan at nasa lupain ng mga Gadareno, nasalubong 
ni Jesu-Kristo ang dalawang lubhang mababangis 
na lalaking inaalihan ng demonyo. Nakatira ang 
mga ito sa gitna ng mga libingan, samakatuwid nga, 
mga libingang inuka sa bato o likas na mga yungib 
na ginamit bilang mga libingan. Nang pinalalayas 
niya ang mga demonyo, pinahintulutan ni Jesus ang 
mga ito na pumasok sa isang malaking kawan ng 
mga baboy na pagkatapos nito ay nagdagsaan sa ba- 
ngin at nalunod sa Dagat ng Galilea. Lubha itong iki- 
nabagabag ng mga tumatahan doon anupat pinaki- 
usapan nila si Jesus na umalis sa lugar na iyon. 
--Mat 8:28-34. 

Bagaman dalawang lalaki ang binabanggit ni Ma- 
teo, sina Marcos (5:2) at Lucas (8:27) ay nagbigay- 
pansin sa iisa lamang, walang alinlangang dahil 
mas namumukod-tangi ang kaniyang kaso. Posib- 
leng mas marahas siya at mas matagal siyang nag- 
dusa sa ilalim ng impluwensiya ng mga demonyo 
kaysa roon sa isang lalaki, gayunman, pagkatapos, 
marahil ay siya lamang ang nagnanais na sumama 
sa Anak ng Diyos. Hindi siya pinahintulutan ni Jesus 
na gawin iyon, sa halip ay tinagubilinan siya na iha- 
yag kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kaniya. 

Naiiba ito sa karaniwang tagubilin ni Jesus na hu- 
wag ipatalastas ang kaniyang mga himala. Sa halip 
na maghangad siya ng mapagparangyang publisi- 
dad at hayaan ang mga tao na gumawa ng konklu- 
syon salig sa kahanga-hangang mga ulat, lumilitaw 
na ninais ni Jesus na magpasiya ang iba batay sa 


785 


matibay na ebidensiya na siya nga ang Kristo. Tinu- 
pad din nito ang makahulang mga salita na sinalita 
sa pamamagitan ni Isaias: “Hindi siya makikipagta- 
lo, ni sisigaw nang malakas, ni maririnig ng sinu- 
man ang kaniyang tinig sa malalapad na daan.” (Mat 
12:15-21, Isa 42:1-4) Gayunman, angkop naman ang 
pasubali sa kasong ito ng dating inaalihan ng demo- 
nyo. Makapagpapatotoo ito sa mga tao na limitado 
lamang ang magiging pakikipag-ugnayan sa Anak 
ng Diyos, lalo na dahil hinilingan nila si Jesus na 
umalis. Ang pagkanaroroon ng lalaki ay maglalaan 
ng patotoo sa kapangyarihan ni Jesus na gumawa 
ukol sa ikabubuti, anupat mapabubulaanan ang anu- 
mang di-kaayaayang ulat na maaaring kumalat da- 
hil sa pagkalunod ng kawan ng mga baboy.---Mar 
5:1-20, Luc 8:26-39, tingnan ang BABOY. 


GADDI [posibleng mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “mabuting kapalaran”]. Anak ni 
Susi na mula sa tribo ni Manases, isa sa 12 pinuno 
na isinugo ni Moises mula sa ilang ng Paran upang 
tiktikan ang lupain ng Canaan.--Bil 13:2, 3, 11. 


GADDIEL [Mabuting Kapalaran ng [mula sa] 
Diyos]. Anak ni Sodi na mula sa tribo ni Zebulon, isa 
sa 12 pinuno na isinugo ni Moises mula sa ilang ng 
Paran upang tiktikan ang lupain ng Canaan.--Bil 
13:2, 3, 10. 


GADI [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “mabuting kapalaran”]. Ama ni Haring Mena- 
hem ng Israel.---2Ha 15:14, 17. 


GADITA, MGA. 


GAGAMBA [sa Heb., '@ak-ka-vish? sa Ingles, spi- 
der]. Isang maliit na hayop na walo ang paa at wa- 
lang pakpak, at ayon sa istriktong biyolohikong ka- 
tuturan ay hindi isang insekto kundi isang arachnid. 

Karamihan sa mga gagamba ay naghahabi ng mga 
sapot para makahuli ng biktima. Karaniwan na, may- 
roon silang tatlong pares ng spinneret, o mga sang- 
kap sa paghahabi, na nasa ilalim ng tiyan sa bandang 
hulihan. Sa pamamagitan ng maraming pagkaliliit na 
tubo, ang mga spinneret ay konektado sa mga glan- 
dula ng sapot na nasa loob ng katawan ng gagamba. 
Habang ang likidong sutla ay pinalalabas sa mga 
spinneret, tumitigas ito at nagiging manipis na hibla 
ng sutla. Kung pagtatabi-tabihin ng gagamba ang 
mga spinneret nito, makagagawa siya ng isang ma- 
kapal na hibla. Maraming maninipis na hibla naman 
ang mabubuo kapag pinaglayu-layo niya ang mga 
sangkap sa paghahahi. 

Bagaman ang mga sapot ay nagkakaiba-iba depen- 
de sa uri ng gagamba, maganda ang simetriya at ma- 
salimuot ang disenyo ng mga ito. Sa magkakasinla- 
yong distansiya sa mga hibla ng sapot ay may mga 
patak ng pandikit na gawa rin ng gagamba. Matapos 


Tingnan ang GAD Blg. 2. 


GALACIA 


itong maglagay ng isang hibla sa pagitan ng dala- 
wang rayos at mapahiran iyon ng pandikit, binaba- 
tak ng gagamba ang hibla at saka hinahayaan itong 
pumitik pabalik. Dahil dito ay pantay-pantay ang pa- 
gitan ng maliliit na patak ng pandikit. Ang malagkit 
na hibla ang nagsisilbing bitag sa mga biktima ng ga- 
gamba. 

Binanggit ang gagamba sa makatalinghagang mga 
tagpo sa dalawang paglitaw nito sa Kasulatan. Noong 
kausap niya si Job, tinukoy ni Bildad ang isang apos- 
tata bilang isa na nagtitiwala o sumasandig sa “bahay 
ng gagamba,” o sapot, isang bagay na napakarupok 
anupat hindi siya masusuportahan sa kaniyang pag- 
tayo. (Job 8:14, 15) Inihalintulad naman sa paghaha- 
bi ng sapot ng gagamba ang nakasasakit at marahas 
na mga gawa ng di-tapat na mga Israelita. Gayun- 
man, hindi maipantatakip ng gayong mga taong di- 
tapat ang kanilang mga gawa sa kanilang sarili, kung 
paanong ang isang sapot ay hindi angkop na gawing 
kasuutan.--Isa 59:5, 6. 


GAHAM. Isang anak ng kapatid ni Abraham 
na si Nahor sa babae nito na si Reuma.--Gen 
22:23, 24. 


GAHAR. Isang Netineong ulo ng pamilya na 
ang ilan sa mga inapo ay bumalik kasama ni Ze- 
rubabel mula sa pagkatapon sa Babilonya noong 
537 B.C.E.--Ezr 2:1, 2, 43, 47: Ne 7:49. 


GAITA [sa Ingles, bagpipe]. Bagaman ang sali- 
tang Aramaiko na sum-pon-yah,, na lumilitaw sa Da- 
niel 3:5, 10, 15, ay isinasalin bilang “dulcimer” (isang 
panugtog na de-kuwerdas) (KJ, Kx) at “simponiya” 
(Dy, Yg), karaniwang isinasalin ng makabagong mga 
salin ng Bibliya ang salitang ito bilang “gaita.” Sa 
Lexicon in Veteris Testamenti Libros nina Koehler at 
Baumgartner, ang ibinibigay na kahulugan para rito 
ay “gaita.”--Leiden, 1958, p. 1103. 

Ang sum-pon-yah' ay maaaring hawig sa simpleng 
mga gaita sa Silangan sa makabagong panahon. Ang 
supot nito, na hindi dapat sinisingawan ng hangin, ay 
yari sa balat ng kambing, na wala nang mga paa, 
buntot, at ulo, ngunit kadalasa'y hindi na inaalisan ng 
balahibo. Isang tubo ang isinusuksok sa supot na sa 
pamamagitan niyaon ay pinupuno ito ng hangin, at 
sinusuksukan din ito ng tulad-plawtang mga pipa na 
gawa sa mga tambo at mga dulo ng mga sungay ng 
baka. 


GALACIA. Ang Romanong probinsiya na nasa 
gitnang bahagi ng kilala sa ngayon bilang Asia Mi- 
nor. Kahangga nito ang iba pang mga Romanong 
probinsiya--isang bahagi ng Capadocia sa S, Bitinia 
at Ponto sa H, Asia sa K, at Pamfilia sa T. (1Pe 
1:1) Ang gitnang matalampas na rehiyong ito ay 
nasa pagitan ng Kabundukan ng Taurus sa T at ng 


GALACIA, LIHAM SA MGA TAGA- 


kabundukan ng Paphlagonia sa H. Nasa hilaga at git- 
nang bahagi nito ang lunsod ng Ancyra, tinatawag 
ngayong Ankara, ang kabisera ng Turkey. At sa lu- 
gar na ito umaagos ang gitnang bahagi ng Ilog Halys 
(ang makabagong Kizil Irmak) at ang mataas na 
Ilog Sangarius (Sakarya) na kapuwa bumubuhos sa 
Dagat na Itim. Ang kasaysayan ng rehiyong ito (400 
o higit pang mga taon, mula noong ikatlong sig- 
lo B.C.E. pasulong) ay nagpapakita na nagkaroon ng 
maraming pagbabago sa mga hangganan at pulitikal 
na mga pakikianib ng estratehikong lugar na ito. 

Lumilitaw na noong mga 278-277 B.C.E., mala- 
king bilang ng mga taong Indo-Europeo na kilala bi- 
lang mga Celt, o Galli, mula sa Gaul, na tinawag ng 
mga Griego na Ga-la'tai (dito nanggaling ang panga- 
lan ng rehiyong ito), ang lumipat sa kabilang ibayo 
ng Bosporus at namayan doon. Dinala nila ang kani- 
lang mga asawa at mga anak at lumilitaw na umi- 
was silang makipag-asawa sa mga taong naroroon 
na, anupat sa ganitong paraan ay napanatili nila ang 
mga katangian ng kanilang lahi sa loob ng mara- 
ming siglo. Ang kanilang huling hari, si Amyntas, 
ay namatay noong 25 B.C.E., at noong panahon ng 
kaniyang paghahari bilang sunud-sunuran sa Im- 
peryo ng Roma at pagkatapos nito pinalawak ang lu- 
gar na tinawag na Galacia upang sumaklaw sa mga 
bahagi ng Licaonia, Pisidia, Paphlagonia, Ponto, at 
Frigia. Ito ang pinalawak na Galacia na dinalaw ng 
apostol na si Pablo at ng iba pang mga Kristiyanong 
nag-eebanghelyo noong unang siglo C.E. at dito ay 
nakasumpong sila ng mga taong sabik na maorgani- 
sa sa mga kongregasyong Kristiyano.--Gaw 18:23, 
1Co 16:1. 

Kapuwa sina Pablo at Pedro ay sumulat ng mga li- 
ham sa mga kongregasyong Kristiyano na nasa pro- 
binsiya ng Galacia. (Gal 1:1, 2; 1Pe 1:1) Hindi bi- 
nanggit kung ito rin ang mga kongregasyon na 
itinatag nina Pablo at Bernabe. Sa paghayong iyon 
sa Galacia, dinalaw nina Pablo at Bernabe ang mga 
lunsod ng Galacia gaya ng Antioquia ng Pisidia, Ico- 
nio, Listra, at Derbe (Gaw 13:14, 51: 14:1, 5, 6), at 
nang bumalik sila sa mga kapatid sa Antioquia ng 
Sirya, inilahad nila kung paanong sa mga ito at 
sa iba pang lugar ay 'binuksan ng Diyos sa mga 
bansa ang pinto tungo sa pananampalataya.” (Gaw 
14:27) Lubhang di-pangkaraniwan ang isang kara- 
nasan nila sa Listra. Pinagaling ni Pablo ang isang 
lalaking lumpo na kailanman ay hindi pa nakalakad 
sa buong buhay nito, at biglang nagsigawan ang 
mga pulutong sa kanilang katutubong wikang Lica- 
onia: “Ang mga diyos ay naging tulad ng mga tao at 
bumaba sa atin!” Si Bernabe ay tinawag nilang Zeus 
at si Pablo naman ay inakala nilang si Hermes. Ha- 
los walang magawa sina Pablo at Bernabe upang pi- 
gilan ang sabik na mga pulutong sa paghahandog 


786 


ng mga hain sa kanila na parang bang sila ay mga 
diyos.---Gaw 14:8-18. 

Ang mga binhi ng Kristiyanismo na inihasik sa 
mga taga-Galacia ay nagluwal ng mabubuting bu- 
nga. Mula sa kanila nanggaling ang mga alagad na 
tulad nina Timoteo at Gayo. (Gaw 16:1, 20:4) Nagbi- 
gay si Pablo ng mga tagubilin sa mga kongregasyon 
sa Galacia kung paano magtatabi ng mga abuloy 
para sa dukha at nagdarahop na mga lingkod ng Pa- 
nginoon.--1Co 16:1, 2; Gal 2:10. 


GALACIA, LIHAM SA MGA TAGA-. 

Ang kinasihang liham na isinulat sa Griego, ni 
Pablo na isang apostol, “sa mga kongregasyon ng 
Galacia.”--Gal 1:1, 2. 

Manunulat. Binabanggit sa pambungad na pa- 
ngungusap na si Pablo ang manunulat ng aklat na 
ito. (Gal 1:1) Gayundin, ang kaniyang pangalan ay 
muling ginamit sa mismong teksto, anupat tinutu- 
koy niya ang kaniyang sarili sa unang panauhan. 
(5:2) Isinasalaysay ng isang bahagi ng liham, sa is- 
tilong naglalahad ng sariling talambuhay, ang pag- 
kakumberte ni Pablo at ang ilan sa iba pa niyang 
mga karanasan. Ang mga pagtukoy sa kaniyang ka- 
pighatian sa laman (4:13, 15) ay kasuwato ng mga 
pananalita sa iba pang mga aklat ng Bibliya na wa- 
ring nauugnay sa kapighatiang iyon. (2Co 12:7; Gaw 
23:1-5) Ang iba pang mga liham ni Pablo ay kada- 
lasan nang isinusulat ng isang kalihim, ngunit sina- 
bi niya na ang isang ito ay isinulat ng kaniyang 
“sariling kamay.” (Gal 6:11) Sa halos lahat ng iba pa 
niyang mga isinulat, ipinadadala niya ang mga pag- 
bati niya at ng kaniyang mga kasama, ngunit hindi 
niya iyon ginawa sa liham na ito. Kung isang impos- 
tor ang sumulat ng liham sa mga taga-Galacia, ma- 
lamang na babanggit siya ng isang kalihim at mag- 
papadala siya ng ilang pagbati, gaya ng kadalasang 
ginagawa ni Pablo. Kaya naman ang paraan ng pa- 
kikipag-usap ng manunulat at ang kaniyang tapat at 
tuwirang istilo ang nagpapatotoo sa autentisidad ng 
liham. Kung inimbento lamang ito, hindi makatuwi- 
rang isipin na isusulat ito sa gayong paraan. 

Kadalasan nang walang kumukuwestiyon sa li- 
ham na ito bilang liham ni Pablo maliban doon sa 
mga nagsisikap na ipakitang hindi si Pablo ang ma- 
nunulat ng lahat ng liham na karaniwang kiniki- 
lala na isinulat niya. Kabilang sa mga katibayan 
mula sa labas ng Bibliya na sumusuporta na si Pa- 
blo ang sumulat nito ang isang pagsipi ni Irenaeus 
(mga 180 C.E.) mula sa aklat ng Galacia anupat bi- 
nanggit niyang isinulat iyon ni Pablo. 

Kung Sino ang Sinulatan. Matagal nang pi- 
nagtatalunan kung aling mga kongregasyon ang pi- 
natutungkulan ng pananalitang “mga kongregasyon 
ng Galacia.” (Gal 1:2) Bilang suporta sa pangangatu- 
wiran na ang mga ito ay mga kongregasyon sa hi- 


787 


lagaang bahagi ng probinsiya ng Galacia na di- 
binanggit ang mga pangalan, sinasabing ang mga 
taong nakatira sa lugar na ito ay mga etnikong taga- 
Galacia, samantalang ang mga nasa T naman ay 
hindi. Gayunman, sa kaniyang mga isinulat, kada- 
lasang ibinibigay ni Pablo ang opisyal na pangalang 
Romano ng mga probinsiya, at noong panahon niya, 
bahagi ng probinsiya ng Galacia ang mga lunsod ng 
timugang Licaonia na Iconio, Listra, at Derbe at ma- 
ging ang lunsod ng Antioquia sa Pisidia. Sa lahat ng 
mga lunsod na ito, nag-organisa si Pablo ng mga 
kongregasyong Kristiyano sa kaniyang unang pag- 
lalakbay ukol sa pag-eebanghelyo noong kasama 
niya si Bernabe. Ipinakikita ng paraan ng pagkaka- 
banggit kay Bernabe sa liham, bilang isa na maliwa- 
nag na kilala niyaong mga sinusulatan ni Pablo, 
na ang pinatutungkulan nito ay ang mga kongre- 
gasyon sa mga lunsod ng Iconio, Listra, Derbe, at 


GALACIA, LIHAM SA MGA TAGA- 


Antioquia ng Pisidia. (2:1, 9, 13) Walang pahiwatig 
sa ibang bahagi ng Kasulatan na kilala si Bernabe 
ng mga Kristiyano sa hilagaang bahagi ng Galacia 
o na naglakbay man lamang si Pablo sa teritoryong 
iyon. 

Ang bulalas ni Pablo na, “O mga hangal na taga- 
Galacia,” ay hindi katibayan na ang nasa isip la- 
mang niya ay isang etnikong grupo ng mga tao na 
pantanging nagmula sa angkang Galiko sa hilaga- 
ang bahagi ng Galacia. (Gal 3:1) Sa halip, sinasaway 
ni Pablo ang ilan na kabilang sa mga kongregasyon 
doon dahil sa pagpapahintulot na maimpluwensiya- 
han sila ng mga tagapagtaguyod ng Judaismo sa 
gitna nila, mga Judio na nagsisikap magtatag ng 
sarili nilang katuwiran sa pamamagitan ng kaayu- 
sang Mosaiko kahalili ng 'katuwiran dahil sa pana- 
nampalataya' na inilalaan ng bagong tipan. (2:15- 
3:14: 4:9, 10) Kung lahi ang pag-uusapan, “ang mga 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG GALACIA 


Isang liham na nagdiriin na dapat pahalagahan ng mga tunay 
na Kristiyano ang kalayaang taglay nila sa pamamagitan ni 
Jesu-Kristo 


Isinulat isang taon, o marahil ilang taon, pagkatapos na maipa- 
batid sa mga taga-Galacia ang tungkol sa pasiya ng lupong 
tagapamahala na ang pagtutuli ay hindi kahilingan sa mga 
Kristiyano 


Ipinagtanggol ni Pablo ang kaniyang pagka-apostol 
Ang pagka-apostol ni Pablo ay hindi nagmula sa tao kundi 
atas mula kay Jesu-Kristo at sa Ama, hindi siya sumang- 
guni sa mga apostol sa Jerusalem bago siya nagsimulang 
magpahayag ng mabuting balita, tatlong taon pa ang lu- 
mipas bago ang kaniyang maikling pagdalaw kina Cefas 
at Santiago (1:1, 13-24) 
Ang mabuting balita na kaniyang inihayag ay tinanggap 
niya, hindi mula sa mga tao, kundi sa pamamagitan ng 


pagsisiwalat mula kay Jesu-Kristo (1:10-12) 


Dahil sa isang pagsisiwalat, si Pablo, kasama sina Bernabe 
at Tito, ay pumaroon sa Jerusalem may kinalaman sa 
usapin ng pagtutuli: wala siyang anumang bago na natu- 
tuhan mula kina Santiago, Pedro, at Juan, ngunit nakila- 
la ng mga ito na binigyang-kapangyarihan siya ukol sa 
isang pagka-apostol sa mga bansa (2:1-10) 

Sa Antioquia, nang may-kamaliang humiwalay si Pedro sa 
mga mananampalatayang di-Judio dahil sa takot sa ilang 
kapatid na dumadalaw mula sa Jerusalem, sinaway siya 
ni Pablo (2:11-14) 

Ang isang tao ay ipinahahayag na matuwid sa pa- 
mamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo, 
hindi ng mga gawa ng kautusan 
Kung maipahahayag na matuwid ang isang tao sa pama- 

magitan ng mga gawa ng kautusan, hindi na sana kina- 
ilangang mamatay si Kristo (2:15-21) 

Ang mga taga-Galacia ay tumanggap ng espiritu ng Diyos 

dahil sa pagtugon nila sa mabuting balita taglay ang pa- 


nanampalataya, hindi dahil sa mga gawa ng kautusan 
(3:1-5) 

Ang tunay na mga anak ni Abraham ay yaong mga may 
pananampalatayang tulad ng sa kaniya (3:6-9, 26-29) 


Palibhasa'y walang kakayahang tuparin nang lubusan ang 
Kautusan, yaong mga nagsisikap na mapatunayang matu- 
wid sa pamamagitan ng mga gawa ng Kautusan ay nasa 
ilalim ng sumpa (3:10-14) 

Hindi pinawalang-bisa ng Kautusan ang pangakong ka- 
ugnay ng tipang Abrahamiko, kundi naging paraan 
ito upang mahayag ang mga pagsalansang at nagsil- 
bing isang tagapagturo na umaakay tungo kay Kristo 
(3:15-25) 

Tumayong matatag sa kalayaang Kristiyano 


Sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan, pinalaya ni Jesu- 
Kristo yaong mga nasa ilalim ng kautusan, anupat naging 
posible para sa kanila na maging mga anak ng Diyos 
(4:1-7) 

Ang pagbalik sa kaayusan ng pangingilin ng mga araw, 
mga buwan, mga kapanahunan, at mga taon ay manga- 
ngahulugan ng pagbalik sa pagkaalipin at ng pagiging 
nasa katayuang katulad niyaong kay Ismael, anak ng ali- 
lang babae na si Hagar: pinaalis si Ismael, kasama ng 
kaniyang ina, mula sa sambahayan ni Abraham (4:8-31) 


Yamang sila'y pinalaya na mula sa kasalanan at hindi 
na obligadong sumunod sa Kautusan, dapat nilang tutu- 
lan ang sinumang gaganyak sa kanila na tumanggap ng 
isang pamatok ng pagkaalipin (1:6-9; 5:1-12: 6:12-16) 

Huwag abusuhin ang inyong kalayaan kundi magbigay-daan 
sa impluwensiya ng espiritu ng Diyos, na ipinakikita ang 
mga bunga nito sa inyong buhay at iniiwasan ang mga 
gawa ng laman (5:13-26) 

Ibalik sa ayos, sa espiritu ng kahinahunan, ang sinumang 
nakagawa ng maling hakbang: ngunit ang lahat ay may 
obligasyong dalhin ang kani-kanilang pasan ng pananagu- 
tan (6:1-5) 


GALACIA, LIHAM SA MGA TAGA- 


kongregasyon ng Galacia” (1:2) na sinulatan ni Pa- 
blo ay binubuo ng mga Judio at mga di-Judio, anu- 
pat ang huling nabanggit ay binubuo naman ka- 
puwa ng mga tinuling proselita at mga di-tuling 
Gentil, at walang alinlangang ang ilan ay nagmula 
sa angkang Celtic. (Gaw 13:14, 43: 16:1, Gal 5:2) 
Sa kabuuan, tinukoy sila bilang mga Kristiyanong 
taga-Galacia sapagkat ang lugar na kanilang tiniti- 
rahan ay tinatawag na Galacia. Mababanaag sa bu- 
ong liham na ang sinusulatan ni Pablo ay yaong 
mga kilalang-kilala niya sa timugang bahagi ng Ro- 
manong probinsiyang ito, hindi yaong ganap na 
mga estranghero sa hilagaang bahagi, na lumilitaw 
na hindi niya kailanman dinalaw. 

Panahon ng Pagsulat. Hindi matiyak ang haba 
ng yugtong saklaw ng aklat, ngunit ang panahon ng 
pagsulat ay itinakda sa pagitan ng mga 50 at 52 C.E. 
Ipinahihiwatig sa Galacia 4:13 na nakadalaw si Pa- 
blo sa mga taga-Galacia nang di-kukulangin sa da- 
lawang beses bago niya isinulat ang liham. Sa mga 
kabanata 13 at 14 ng Mga Gawa ng mga Apostol, 
inilalahad ang isang pagdalaw nina Pablo at Berna- 
be sa mga lunsod sa timugang Galacia noong mga 
47 hanggang 48 C.E. Sumunod, pagkatapos ng kom- 
perensiya sa Jerusalem may kinalaman sa pagtutu- 
li, noong mga 49 C.E., si Pablo, kasama si Silas, ay 
bumalik sa Derbe at Listra sa Galacia at sa iba pang 
mga lunsod kung saan “ipinahayag [nina Pablo at 
Bernabe] ang salita ni Jehova” (Gaw 15:36- 16:1) no- 
ong unang paglalakbay. Maliwanag na pagkatapos 
nito, samantalang si Pablo ay nasa ibang dako sa 
kaniyang ikalawang paglalakbay bilang misyonero, 
o nakabalik na sa kaniyang pinakatahanan, ang An- 
tioquia ng Sirya, tumanggap siya ng balita na nag- 
udyok sa kaniya na sumulat sa “mga kongregasyon 
ng Galacia.” 

Kung isinulat ni Pablo ang liham na ito sa pana- 
hon ng pamamalagi niya sa Corinto nang isa at ka- 
lahating taon (Gaw 18:1, 11), malamang na ang pa- 
nahon ng pagsulat ay sa pagitan ng taglagas ng 50 
at tagsibol ng 52 C.E., ang pangkalahatang yugto 
kung kailan isinulat din niya ang kaniyang kanoni- 
kal na mga liham sa mga taga-Tesalonica. 

Kung isinagawa naman niya ang pagsulat noong 
sumandali siyang tumigil sa Efeso o pagkatapos ni- 
yang bumalik sa Antioquia sa Sirya at “magpalipas 
doon ng ilang panahon' (Gaw 18:22, 23), ang pana- 
hon ng pagsulat ay mga 52 C.E. Gayunman, mala- 
yong mangyari na sa Efeso naganap ang pagsulat, 
dahil maikli lamang ang pamamalagi niya roon at 
dahil kung napakalapit na ni Pablo nang mabalitaan 
niya ang pagsinsay ng ilan sa Galacia, aasahan na 
personal siyang dadalaw sa mga kapatid o ipaliliwa- 
nag niya sa kaniyang liham kung bakit hindi siya 
posibleng dumalaw sa panahong iyon. 


788 


Ang sinabi sa kaniyang liham tungkol sa bagay 
na ang mga taga-Galacia ay 'kay daling nailalayo 
mula sa Isa na tumawag sa kanila” (Gal 1:6) ay ma- 
aaring nagpapahiwatig na isinulat ang liham di- 
katagalan pagkatapos ng isang pagdalaw ni Pablo sa 
mga taga-Galacia. Ngunit kahit na kung noon la- 
mang 52 C.E. naganap ang pagsulat sa Antioquia ng 
Sirya, masasabing maaga pa rin ito para mangyari 
ang gayong pagsinsay. 

Pagiging Kanonikal. Ang maagang katibayan 
ng pagiging kanonikal ng aklat ay matatagpuan sa 
Muratorian Fragment at sa mga akda nina Irenaeus, 
Clemente ng Alejandria, Tertullian, at Origen. Tinu- 
koy iyon ng mga lalaking ito sa pangalan kasama ng 
karamihan o lahat ng iba pang 26 na aklat ng Kris- 
tiyanong Griegong Kasulatan. Binanggit ang panga- 
lan niyaon sa pinaikling kanon ni Marcion at tinukoy 
pa nga iyon ni Celsus, na isang kaaway ng Kristiya- 
nismo. Kalakip ang aklat ng Galacia sa lahat ng na- 
tatanging talaan ng mga aklat sa kanon ng kinasi- 
hang Kasulatan, hanggang sa panahon ng Ikatlong 
Konsilyo ng Cartago, noong 397 C.E. Taglay natin ito 
sa ngayon, kasama ng walo pang kinasihang liham 
ni Pablo, sa Chester Beatty Papyrus No. 2 (P4), isang 
manuskrito na tinakdaan ng petsa na mga 200 C.E. 
Pinatutunayan nito na tinanggap ng unang mga 
Kristiyano ang aklat ng Galacia bilang isa sa mga li- 
ham ni Pablo. Kabilang din ang aklat ng Galacia sa 
iba pang sinaunang mga manuskrito, gaya ng Si- 
naitic, Alexandrine, Vatican No. 1209, Codex Ephra- 
emi rescriptus, at Codex Claromontanus, gayundin 
sa Syriac na Peshitta. Bukod diyan, lubusan itong 
kasuwato ng ibang mga isinulat ni Pablo at ng iba 
pang bahagi ng Kasulatan kung saan malimit itong 
sumipi. 

Mga Kalagayang Nauugnay sa Liham. Ipi- 
nababanaag ng liham ang maraming ugali ng mga 
tao sa Galacia noong panahon ni Pablo. Ang rehiyon 
ay nilupig ng Galikong mga Celt mula sa H noong 
ikatlong siglo B.C.E., kaya naman malakas ang im- 
pluwensiyang Celtic sa lupain. Ang mga Celt, o mga 
Gaul, ay itinuturing na mga taong mababangis at 
di-sibilisado, anupat sinasabing inihahandog nila 
ang mga bilanggong nahuhuli nila sa digmaan bi- 
lang mga haing tao. Inilalarawan din sila sa paniti- 
kang Romano bilang mga tao na masyadong emo- 
syonal at mapamahiin, na mahilig sa maraming 
ritwal, at malamang na ang relihiyosong ugaling ito 
ay makaiimpluwensiya sa kanila upang hindi tu- 
manggap ng anyo ng pagsamba na walang anu- 
mang ritwal gaya ng Kristiyanismo. 

Magkagayunman, posibleng kaanib sa mga kon- 
gregasyon sa Galacia ang marami na dating ganito 
bilang mga pagano, gayundin ang maraming kum- 
berte mula sa Judaismo na hindi pa lubusang naka- 


789 


pagwaksi sa ubod-ingat na pagtupad sa mga sere- 
monya at iba pang mga obligasyon sa Kautusang 
Mosaiko. Maaaring ang ipinapalagay na salawahan 
at pabagu-bagong ugali ng mga taga-Galacia na 
nagmula sa angkang Celtic ang siyang dahilan kung 
bakit sa pasimula ang ilang kaanib sa mga kongre- 
gasyon sa Galacia ay masigasig sa katotohanan ng 
Diyos at pagkatapos ng maikling panahon ay mada- 
ling nasila ng mga kalaban ng katotohanan na me- 
tikuloso sa pagtupad ng Kautusan at naggigiit na ka- 
ilangan sa kaligtasan ang pagtutuli at ang iba pang 
mga kahilingan ng Kautusan. 

Lumilitaw na pinanatiling buhay ng mga taga- 
pagtaguyod ng Judaismo, gaya ng maitatawag sa 
gayong mga kaaway ng katotohanan, ang usapin ng 
pagtutuli kahit noong mapagpasiyahan na ng mga 
apostol at ibang matatanda sa Jerusalem ang bagay 
na ito. Gayundin, marahil ay nadaraig ng mababa- 
bang pamantayang moral ng mga taong-bayan ang 
ilan sa mga Kristiyanong taga-Galacia, gaya ng ma- 
hihinuha sa mensahe ng liham mula sa kabanata 5, 
talata 13, hanggang sa katapusan. Anuman ang na- 
ging kalagayan, nang makarating sa apostol ang 
balita tungkol sa kanilang pagsinsay, naudyukan 
siyang isulat ang liham na ito na naglalaman ng 
deretsahang payo at masidhing pampatibay-loob. 
Maliwanag na ang pangunahin niyang layunin sa 
pagsulat ay ang pagtibayin ang kaniyang pagka- 
apostol, kontrahin ang mga bulaang turo ng mga ta- 
gapagtaguyod ng Judaismo, at palakasin ang mga 
kapatid sa mga kongregasyon sa Galacia. 

Ang mga tagapagtaguyod ng Judaismo ay tuso at 
di-taimtim. (Gaw 15:1; Gal 2:4) Samantalang nag- 
aangking kumakatawan sa kongregasyon sa Jerusa- 
lem, sinasalansang ng mga bulaang gurong ito si 
Pablo at sinisiraan nila ang kaniyang posisyon bi- 
lang isang apostol. Nais nilang magpatuli ang mga 
Kristiyano, anupat hindi ang pinakamabuti para sa 
mga taga-Galacia ang hangad nila, kundi sa halip 
ay nais nilang magtinging katanggap-tanggap ang 
mga bagay para sa mga Judio at sa gayo'y hindi 
maging napakatindi ng pagsalansang ng mga ito. 
Ayaw ng mga tagapagtaguyod ng Judaismo na du- 
manas ng pag-uusig para kay Kristo.---Gal 6:12, 13. 

Upang maisagawa ang kanilang layunin, inangkin 
nila na ang atas ni Pablo ay hindi niya tinanggap 
nang tuwiran, na nagmula lamang ito sa ilang lalaki 
na prominente sa kongregasyong Kristiyano---hindi 
kay Kristo Jesus mismo. (Gal 1:11, 12, 15-20) Nais 
nilang pasunurin sa kanila ang mga taga-Galacia 
(4:17), at upang pahinain ang impluwensiya ni Pa- 
blo, kinailangan muna nilang ipakita na hindi siya 
apostol. Lumilitaw na inangkin nila na kapag iniisip 
ni Pablo na iyon ay sa kaniyang kapakinabangan, 
ipinangangaral niya ang pagtutuli. (1:10, 5:11) Sini- 


GALEED 


kap nilang gumawa ng isang waring pinaghalong 
relihiyon ng Kristiyanismo at Judaismo, na hindi ta- 
hasang nagkakaila kay Kristo ngunit nangangatu- 
wiran na makikinabang ang mga taga-Galacia sa 
pagtutuli, na susulong sila sa Kristiyanismo dahil 
dito, at, bukod pa riyan, na sa pamamagitan nito ay 
magiging mga anak sila ni Abraham, kung kanino 
orihinal na ibinigay ang tipan ng pagtutuli.---3:7. 

Lubusang pinasinungalingan ni Pablo ang mga 
pangangatuwiran ng mga bulaang Kristiyanong ito 
at pinatibay niya ang mga kapatid na taga-Galacia 
upang makatayo silang matatag kay Kristo. Naka- 
pagpapatibay-loob malaman na ang mga kongrega- 
syon sa Galacia ay nanatiling tapat kay Kristo at 
nagsilbing mga haligi ng katotohanan. Dinalaw sila 
ng apostol na si Pablo noong kaniyang ikatlong 
paglalakbay bilang misyonero (Gaw 18:23), at ang 
unang liham ng apostol na si Pedro ay ipinatungkol 
niya sa mga taga-Galacia, bukod sa iba pa.—1Pe 
1:1. 


GALAL [Gumugulong; Iginulong]. 

1. Isang Levitang bumalik mula sa pagkatapon sa 
Babilonya.--1Cr 9:14, 1b. 

2. Isang Levitang tinukoy bilang “anak ni Jedu- 
tun. ”--1Cr 9:14, 16: Ne 11:17. 


GALBANO [sa Ingles, galbanun)]. Isang sahing 
na dagta na manilaw-nilaw o kulay kayumanggi at 
nakukuha mula sa ilang halaman sa Asia na kabi- 
lang sa pamilya ng mga karot o mga parsli. Hindi 
matiyak nang eksakto kung anong uri ng halaman 
ang pinagkunan ng galbano na ginamit ng mga Is- 
raelita. 

Ang malagatas na fluido na tumitigas at nagiging 
galbano ay kusang lumalabas mula sa tangkay ng 
halaman o tumatagas kapag hiniwaan iyon. Ang 
galbano ay isa sa mga sangkap ng insenso na espe- 
sipikong binanggit na bukod-tanging gagamitin sa 
santuwaryo. (Exo 30:34-38) Kapag sinunog ito nang 
ito lamang, sinasabing mabaho ang amoy nito, ngu- 
nit kapag isinama sa iba pang mga aromatikong 
substansiya, pinag-iibayo at pinatatagal ng galbano 
ang bango ng mga iyon. 


GALEED [Bunton na Saksi]. Ang lugar sa bulu- 
bunduking rehiyon ng Gilead sa S ng Jordan, kung 
saan gumawa ng tipan ang mga patriyarkang sina 
Jacob at Laban. (Gen 31:43-48) Ang pangalang 
“Gilead” ng rehiyong ito ay malamang na hinango 
sa “Galeed,” ang pangalang ibinigay noong una sa 
lugar na pinangyarihan nito noong mga 1761 B.C.E. 

Bilang pagsunod sa utos ng Diyos, walang pa- 
sabing iniwan ni Jacob ang Padan-aram at ang 
paglilingkod niya kay Laban, na kaniyang tiyo at 
biyenan. (Gen 28:2) Dala ang lahat ng kaniyang 


GALILEA 


ari-arian, ang kaniyang mga asawa at mga anak, ti- 
nawid ni Jacob ang Ilog Eufrates at nagtungo siya 
sa lupain ng Canaan. Pagkaraan ng tatlong araw ay 
hinabol siya ni Laban, kasama ang “mga kapatid” 
nito, sa agwat na pitong araw na paglalakbay. Nang 
dakong huli ay naabutan nito ang pulutong ni Jacob 
sa kabundukan ng Gilead sa H ng agusang libis ng 
Jabok.---Gen 31:17-25. 

Matapos magkasundo nang mapayapa, sina Jacob 
at Laban ay nakipagtipan sa isa't isa. Kaugnay nito, 
si Jacob ay nagtindig ng isang batong haligi at nag- 
utos sa kaniyang “mga kapatid” na gumawa ng 
isang bunton ng mga bato, marahil ay sa anyong 
mesa, anupat doon nila kinain ang pagkain ng tipan. 
Pagkatapos nito, tinawag ni Laban ang lugar na ito 
ayon sa pangalan ng bunton, anupat binigyan niya 
ito ng Aramaikong (Siryanong) pangalan na “Jegar- 
sahaduta,” ngunit tinawag naman ito ni Jacob sa 
Hebreong “Galeed.” Sinabi ni Laban: “Ang bunton 
[sa Heb., gal] na ito ay isang saksi [sa Heb., @dh] sa 
akin at sa iyo ngayon.” (Gen 31:44-48) Ang bunton 
ng mga bato (at ang batong haligi) ay nagsilbing 
saksi sa lahat ng dumaraan doon. At gaya ng sina- 
sabi sa talata 49, ito “Ang Bantayan [sa Heb., mits- 
pah||],” na nagpapatotoong si Jacob at si Laban ay 
nagkasundong panatilihin ang kapayapaan sa pagi- 
tan at sa loob ng kani-kanilang pamilya. (Gen 31:50- 
53) Nang maglaon, ang mga bato ay ginamit sa ka- 
tulad na paraan bilang tahimik na mga saksi.---Jos 
4:4-7: 24:25-27. 


GALILEA [Rehiyon: Sirkito [mula sa salitang- 
ugat na nangangahulugang “gumulong, igulong'"]], 
TAGA-GALILEA. Nang unang banggitin sa Bibliya 
ang Galilea, tinutukoy ito bilang isang distrito sa 
bulubunduking pook ng Neptali, na kinaroroonan 
ng kanlungang lunsod ng Kedes. (Jos 20:7) Pagsapit 
ng panahon ni Isaias, kung hindi man bago pa nito, 
ang Galilea ay sakop na ng teritoryo ng Zebulon. 
Marahil ay maraming di-Israelita ang naninirahan 
sa Galilea, anupat dito nanggaling ang pananalitang 
“Galilea ng mga bansa.” (Isa 9:1) Iniisip ng ilang is- 
kolar na ang 20 lunsod ng Galilea na inialok ni Ha- 
ring Solomon kay Hiram na hari ng Tiro ay mala- 
mang na tinatahanan ng mga pagano. (1Ha 9:10-13, 
tingnan ang CABUL Blg. 2.) Nilupig ng Asiryanong 
hari na si Tiglat-pileser III ang Galilea noong pana- 
hon ng pamamahala ng Israelitang hari na si Peka 
(noong ikawalong siglo B.C.E.).---2Ha 15:29. 

Mga Hangganan. (MAPA, Tomo 2, p. 738) Sa 
paglipas ng mga taon, nagpabagu-bago ang mga 
hangganan ng teritoryo ng Galilea. Waring ang pi- 
nakamalawak na naabot ng mga ito ay mga 100 por 
50 km (60 por 30 mi) at sinaklaw nito ang sinau- 
nang mga teritoryo ng mga tribo nina Aser, Isacar, 
Neptali, at Zebulon. Gayunman, noong panahon ng 


790 


ministeryo ni Jesu-Kristo sa lupa, ang Galilea, na 
nasa ilalim ng kapamahalaan ni Herodes Antipas 
(Luc 3:1), ay sumaklaw lamang nang mga 40 km 
(25 mi) mula S hanggang K at mga 60 km (37 mi) 
mula H hanggang T. 

Nasa dakong T ng Galilea ang Samaria, anupat 
ang timugang hangganan nito ay sumasaklaw mula 
sa paanan ng Bundok Carmel sa kahabaan ng Libis 
ng Jezreel (Esdraelon) tungo sa Scythopolis (Bet- 
sean) at hanggang sa Jordan. Ayon kay Josephus, 
ang Ilog Jordan, kasama ang Dagat ng Galilea at 
Lawa ng Hula (sa ngayon ay halos tuyo na), ang na- 
ging silanganing hangganan, ngunit maaaring may 
mga lugar kung saan ang hangganang iyon ay hin- 
di gaanong malinaw. Ang teritoryo ng Tiro, na 
umaabot hanggang sa ibaba ng sinaunang lunsod 
ng Kedes (Kedasa, Cydasa), ay kahangga ng Galilea 
sa H. (The Jewish War, II, 35-40 [iii, 1], IT, 459 [xvi- 
ii, 1]: IV, 104, 105 [ii, 3]) Nasa dakong K naman ang 
teritoryo ng Tolemaida (Aco) at ang Bundok Carmel. 

Ang hilagaang Romanong probinsiyang ito ng Pa- 
lestina sa K ng Jordan ay hinati pa at naging Mata- 
as at Mababang Galilea. Ang hangganan sa pagitan 
ng dalawang Galilea ay umaabot mula sa Tiberias sa 
K pampang ng Dagat ng Galilea hanggang sa isang 
lugar sa kapaligiran ng Tolemaida.--The Jewish 
War, II, 35 (iii, 1). 

Heograpiya. Noong unang siglo C.E., bago ang 
pakikipagdigma sa Roma, makapal ang populasyon 
ng Galilea at nagtatamasa ito ng malaking kasaga- 
naan. Maunlad ang industriya ng pangingisda sa 
Dagat ng Galilea. Kabilang sa iba pang mga hanap- 
buhay ang paghahabi, pagtibag ng mga bato, pag- 
gawa ng mga barko, at paggawa ng mga kagami- 
tang luwad. Inangkin ng Judiong istoryador na si 
Josephus na may 204 na lunsod at nayon sa Galilea, 
anupat ang pinakamaliit sa mga ito ay tinatahanan 
ng mahigit pa sa 15,000. Kung ang testimonyong ito 
ay hindi pagpapalabis, gaya ng pinaniniwalaan ng 
iba, mangangahulugan ito na ang Galilea ay nagka- 
roon ng populasyon na mga tatlong milyon.— The 
Life, 235 (45): The Jewish War, III, 43 (iii, 2). 

Maraming bukal sa Galilea at mataba ang lupa 
roon. Kaya lumilitaw na pagsasaka ang panguna- 
hing hanapbuhay ng mga taga-Galilea. Sa ngayon, 
maraming iba't ibang uri ng gulay, bukod pa sa tri- 
go, sebada, igos, mijo, indigo, olibo, palay, tubo, ka- 
hel, peras, at apricot, ang itinatanim dito. Makapal 
ang kagubatan sa Galilea noong sinaunang pana- 
hon. Kabilang sa mga punungkahoy na masusum- 
pungan pa rin doon ang sedro, sipres, abeto, ensina, 
adelpa, palma, pino, sikomoro, at walnut. 

Kapuwa ang klima at heograpiya ng Galilea ay ka- 
kikitaan ng napakalaking pagkakaiba. Ang bulubun- 
duking lupain ay malamig, ang baybaying dagat ay 


791 


may katamtamang temperatura, at ang Libis ng 
Jordan ay mainit. Ang altitud ng Mababang Gali- 
lea sa kapaligiran ng Dagat ng Galilea ay mga 
210 m (689 na piye) ang kababaan mula sa ka- 
pantayan ng dagat at ang pinakamataas na lugar 
dito ay ang Bundok Tabor, na may taas na 562 m 
(1,844 na piye). (LARAWAN, Tomo 1, p. 334) Gayun- 
man, ang mga burol at bundok ng Mataas na Gali- 
lea ay may taas na mula 460 m (1,500 piye) hang- 
gang 1,208 m (3,963 piye). 

Mga Tao ng Galilea. Sa pangkalahatan, ang 
mga Judio ng Galilea ay naiiba sa mga Judio ng Ju- 
dea. Ayon sa testimonyo ng mga rabbi noong sina- 
unang panahon, mahalaga sa mga taga-Galilea ang 
reputasyon, samantalang mas mahalaga naman sa 
mga Judeano ang salapi kaysa sa isang mabuting 
pangalan. Sa pangkalahatan, ang mga taga-Galilea 
ay hindi metikuloso sa tradisyon gaya ng mga Ju- 
deano. Sa katunayan, sa Talmud (Megillah 75a) ay 
pinaratangan ang mga taga-Galilea ng pagiging pa- 
baya sa tradisyon. Sa bagay na ito, mapapansin na 
mga Pariseo at mga eskriba mula sa Jerusalem, hin- 
di mula sa Galilea, ang nakipagtalo tungkol sa hindi 
pagtupad ng mga alagad ni Jesus sa tradisyonal na 
paghuhugas ng mga kamay.--Mar 7:1, 5. 

Yamang ang Sanedrin at ang templo ay nasa Je- 
rusalem, walang alinlangang mas maraming guro 
ng Kautusan doon, kaya naman may kawikaang Ju- 
dio: “Pumaroon ka sa hilaga [sa Galilea] para sa ka- 
yamanan, pumaroon ka sa timog [sa Judea] para sa 
karunungan.” Ngunit hindi ito nangangahulugan na 
ignoranteng-ignorante ang mga taga-Galilea. Sa la- 
hat ng mga lunsod at mga nayon ng Galilea ay may 
mga guro ng Kautusan at mga sinagoga. Ang mga 
sinagoga ay nagsilbing mga sentro para sa eduka- 
syon. (Luc 5:17) Gayunman, maliwanag na para sa 
mga punong saserdote at mga Pariseo sa Jerusalem, 
nakahihigit sila sa karaniwang mga taga-Galilea 
anupat minalas nila ang mga ito bilang ignorante sa 
Kautusan. Halimbawa, nang ipagtanggol ni Nicode- 
mo si Jesu-Kristo, sumagot ang mga Pariseo: “Hindi 
ka rin naman mula sa Galilea, hindi ba? Magsaliksik 
ka at tingnan mo na walang propetang ibabangon 
mula sa Galilea.” (Ju 7:45-52) Sa gayon ay wina- 
lang-bahala nila ang katuparan ng hula ni Isaias 
tungkol sa pangangaral ng Mesiyas.---Isa 9:1, 2; Mat 
4:13-17. 

Ipinapalagay ng ilan na ang naiibang puntong 
Galilea ay dahil sa impluwensiya ng mga banyaga. 
Talagang madaling makilala ang mga taga-Galilea 
sa kanilang pananalita (Mat 26:73), lalo na yamang 
nasa pagitan ng Galilea at Judea ang rehiyon ng Sa- 
maria. Maging sa ngayon, sa maraming bahagi ng 
daigdig, ang mga tao ay madaling makilala sa pun- 
to ng kanilang rehiyon. Gayundin, mayroon nang 


GALILEA 


pagkakaiba-iba sa pagbigkas sa gitna ng mga tribo 
ng Israel mga ilang siglo bago pa nito. Ang kapan- 
sin-pansing halimbawa nito ay ang kawalang-kaka- 
yahan ng mga Efraimita noong mga araw ni Jepte 
na bigkasin nang wasto ang salitang “Shibolet.” 
--Huk 12:5, 6. 

Ang ministeryo ni Jesus sa Galilea. Ang 
Galilea ay pinangyarihan ng maraming namumu- 
kod-tanging pangyayari sa buhay ni Jesus sa lupa. 
Ang mga lunsod sa Galilea na Betsaida, Cana, Ca- 
pernaum, Corazin, Nain, at Nazaret, gayundin ang 
mga rehiyon ng Magadan, ay espesipikong binang- 
git may kinalaman sa kaniyang gawain. (Mat 11:20- 
23, 15:39, Luc 4:16, 7:11, Ju 2:11, tingnan ang BET- 
SAIDA.) Ang kalakhang bahagi ng buhay ni Jesus sa 
lupa ay ginugol niya sa Nazaret na lunsod ng Gali- 
lea. (Mat 2:21-23, Luc 2:51, 52) Sa isang piging 
ng kasalan sa Cana, isinagawa niya ang kaniyang 
unang himala nang ang tubig ay gawin niyang na- 
pakainam na alak. (Ju 2:1-11) Pagkatapos na maa- 
resto si Juan na Tagapagbautismo, si Jesus ay uma- 
lis sa Judea, nagtungo sa Galilea at nagsimulang 
maghayag: “Magsisi kayo, sapagkat ang kaharian 
ng langit ay malapit na.” (Mat 4:12-17) Habang nag- 
lalakbay si Jesus sa buong Galilea, nagturo siya sa 
iba't ibang sinagoga. Nang maglaon ay nakarating 
siya sa Nazaret na kaniyang sariling bayan, kung 
saan noong araw ng Sabbath ay binasa niya sa 
Isaias kabanata 61 ang tungkol sa kaniyang atas. 
Sa pasimula ay humanga kay Jesus yaong mga 
nasa sinagoga, ngunit nang ihambing niya sila sa 
mga Israelita noong mga araw ng mga propetang 
sina Elias at Eliseo, nagalit sila at nagtangkang pa- 
tayin siya.---Luc 4:14-30. 

Pagkatapos nito ay pumaroon si Jesus sa Caperna- 
um, “isang lunsod ng Galilea,” at ginawa niya itong 
kaniyang tahanan. Maliwanag na malapit sa Caper- 
naum, tinawag niya sina Andres, Pedro, Santiago, at 
Juan upang maging mga mangingisda ng mga tao. 
(Luc 4:31: Mat 4:13-22) Kasama ng apat na alagad 
na ito, pinasimulan ni Jesus ang isang malawa- 
kang paglalakbay sa Galilea upang mangaral. Noong 
siya'y nagtuturo at nagsasagawa ng makapangyari- 
hang mga gawa, tinawag ni Jesus si Mateo mula 
sa tanggapan ng buwis sa Capernaum upang ma- 
ging kaniyang tagasunod. (Mat 4:23-25: 9:1-9) Nang 
maglaon, sa isang bundok malapit sa Capernaum, 
pinili niya ang 12 apostol. Silang lahat, posibleng 
maliban kay Hudas Iscariote, ay mga taga-Galilea. 
Malapit din sa Capernaum, binigkas ni Jesus ang 
Sermon sa Bundok. (Luc 6:12-49: 7:1) Sa lunsod ng 
Nain sa Galilea, binuhay niyang muli ang kaisa- 
isang anak na lalaki ng isang balo. (Luc 7:11-17) Sa 
isang mas huling paglalakbay para sa pangangaral, 
muling dinalaw ni Jesus ang Nazaret ngunit muli 


GALILEA, DAGAT NG 


siyang tinanggihan doon. (Mat 13:54-58) Sa Caper- 
naum, noong panahon ng Paskuwa ng 32 C.E., no- 
ong panahon ng kaniyang panghuling puspusang 
paggawa sa teritoryo ng Galilea, maraming alagad 
ang natisod sa mga salita ni Jesus tungkol sa 'pag- 
kain ng kaniyang laman at pag-inom ng kaniyang 
dugo” kung kaya iniwan nila ang Anak ng Diyos. 
--Ju 6:22-71. 

Bagaman pangunahing inilalahad ng mga sinop- 
tikong Ebanghelyo ang ministeryo ni Jesus sa Gali- 
lea, hindi pinabayaan ng Anak ng Diyos ang Judea, 
gaya ng maling palagay ng iba. Kapansin-pansin na 
sa pasimula ay naging interesado kay Jesus ang 
mga taga-Galilea dahil sa mga nakita nilang ginawa 
niya sa Jerusalem. (Ju 4:45) Gayunman, malamang 
na tinalakay nang higit ang gawain ni Jesus sa Ga- 
lilea dahil mas handang tumugon ang mga taga- 
Galilea kaysa sa mga Judeano. Pinatutunayan ito ng 
pangyayari na ang unang mga alagad na tumang- 
gap ng banal na espiritu ng Diyos ay mga taga-Gali- 
lea, na mga 120 katao. (Gaw 1:15, 2:1-7) Mala- 
mang na mas malakas ang kontrol at impluwensiya 
ng mga Judiong lider ng relihiyon sa mga Judea- 
no kaysa sa mga taga-Galilea. (Ihambing ang Luc 
11:52, Ju 7:47-52, 12:42, 43.) Sinasabi ng ilan na ang 
pulutong na nagsigawan na patayin si Jesus ay 
pangunahin nang binubuo ng mga Judeano (Mat 
27:20-23), samantalang yaon namang mga nag- 
bunyi kay Jesus bilang hari bago nito ay marahil 
pangunahin nang mga taga-Galilea. (Mat 21:6-11) 
Ang presensiya ng maraming taga-Galilea at iba 
pang mga di-Judeano noong panahon ng Paskuwa 
ay maaaring nakaragdag sa takot ng mga lider 
sa Jerusalem na lantarang dakpin si Jesus dahil 'sa 
pangamba na may kaguluhang bumangon. '---Mat 
26:3-5. 


GALILEA, DAGAT NG. Isang tubig-tabang 
na lawa sa H Palestina na tinatawag ding Dagat ng 
Kineret (Bil 34:11), Lawa ng Genesaret (Luc 5:1), at 
Dagat ng Tiberias (Ju 6:1). (Ang salitang Griego 
na isinaling “dagat” ay maaari ring mangahulu- 
gang “lawa.”)---MAPA, Tomo 2, p. 740, MGA LARAWAN, 
Tomo 1, p. 336, at Tomo 2, p. 740. 

Laki at Topograpiya ng Lugar. Ang Dagat ng 
Galilea ay mga 210 m (700 piye) ang kababaan mula 
sa kapantayan ng Dagat Mediteraneo at bahagi ng 
Rift Valley ng Jordan. Ang pinakamalalim na baha- 
gi nito ay mga 48 m (157 piye). Mula H hanggang T, 
ang katubigang ito ay may haba na mga 21 km 
(13 mi), at ang pinakamalapad na bahagi nito ay 
mga 12 km (7.5 mi). Depende sa kapanahunan, nag- 
babagu-bago ang kulay ng malinaw na tubig ng Da- 
gat ng Galilea mula sa luntian hanggang sa asul, at 
ang katamtamang temperatura ng tubig ay mula 
sa 14'C. (57° F.) kung Pebrero hanggang sa 30° C. 


792 


(80° F.) kung Agosto. Ang tubig ng lawang ito ay 
pangunahin nang nagmumula sa Ilog Jordan. 

Ang pinakasahig ng Dagat ng Galilea ay kahawig 
ng isang napakalaking palanggana. Ang S baybayin 
nito ay may matatarik na bundok na batong-apog 
na may lava sa ibabaw, anupat umaabot sa taas na 
mga 610 m (2,000 piye). Ngunit sa K ay hindi gaa- 
nong matatarik ang mga bundok. Ang Dagat ng 
Galilea ay halos napalilibutan ng mga burol at mga 
bundok, maliban sa mga kapatagan sa palibot ng 
Jordan, samakatuwid nga, sa mga dako kung saan 
ang ilog ay bumubuhos sa lawa sa H dulo at kung 
saan muli itong umaagos sa TK. Ang lugar sa da- 
kong H ay may napakalalaking mga batong basalto. 
Di-kalayuan sa T ng lunsod ng Tiberias sa K bayba- 
yin, may maiinit na bukal ng asupre na matagal 
nang bantog dahil sa nakapagpapagaling na tubig 
nito. Ang isa sa pitong bukal doon ay may tempera- 
tura na 58° C. (130° F.). 

Klima. Dahil mainit ang klima sa palibot ng Da- 
gat ng Galilea, tumutubo roon ang tropikal na mga 
halaman gaya ng tinikang lotus, mga palma, at mga 
halamang indigo. May matatagpuang mga pagong, 
maliliit na ulang, at mga sandhopper sa mga bayba- 
yin ng lawang ito. Marami roong ibon at isda. Noong 
ika-19 na siglo, ang naturalistang si H. B. Tristram 
ay nagsabi: “Ang kapal ng mga kawan ng isda sa 
Dagat ng Galilea ay hindi mauubos-maisip niyaong 
hindi pa nakakakita nito. Ang mga kawang ito ay ka- 
dalasan nang sumasaklaw ng isang akre o mahigit 
pa sa ibabaw ng tubig at ang mga isda, habang ma- 
rahang lumalangoy nang pulu-pulutong, ay nagsi- 
siksikan, na ang nakalitaw lamang sa tubig ay ang 
mga palikpik nila sa likod, anupat sa di-kalayuan ay 
parang may napakalakas na ulan na pumapatak sa 
ibabaw ng tubig.”---The Natural History of the Bible, 
1889, p. 285. 

Karaniwan lamang sa lawang iyon ang biglaang 
pagbagyo, gaya niyaong mga naranasan ni Jesu- 
Kristo at ng kaniyang mga alagad. (Mat 8:24; 14:24) 
Dahil mababa ang Dagat ng Galilea, ang temperatu- 
ra ng hangin doon ay mas mainit kaysa sa nakapa- 
libot na mga talampas at mga bundok. Nagiging 
dahilan ito ng biglaang pagbabago sa atmospera. 
Isa pa, bumubugso ang malalakas na hangin paba- 
ba sa Libis ng Jordan mula sa Bundok Hermon na 
nababalutan ng niyebe, di-kalayuan sa dakong H. 

Noong unang siglo C.E., matao ang mga baybayin 
ng lawang ito. Ngunit sa ngayon, sa siyam na lun- 
sod na binanggit ni Josephus na nasa tabi ng Dagat 
ng Galilea, ang Tiberias na lamang ang natitira. 

Ang Ministeryo ni Jesus sa Lugar na Ito. 
Ang katubigang ito ay naging prominente sa minis- 
teryo ni Jesus sa lupa. Sa ilang pagkakataon, nagsa- 
lita ang Anak ng Diyos mula sa isang bangka sa ma- 
lalaking pulutong na nagkakatipon sa malawak at 


793 


mabatong baybayin nito. (Mar 3:9, 4:1, Luc 5:1-3) Sa 
isa sa mga okasyong ito ay pinangyari niya na ma- 
kahimalang makahuli ng maraming isda ang ilan sa 
kaniyang mga alagad at tinawag niya sina Pedro, 
Andres, Santiago, at Juan upang maging “mga ma- 
ngingisda ng mga tao.” (Mat 4:18-22, Luc 5:4-11) 
Nagsagawa si Jesus ng maraming makapangyari- 
hang gawa sa kapaligiran ng Dagat ng Galilea. Nag- 
pagaling siya ng mga maysakit, nagpalayas ng mga 
demonyo (Mar 3:7-12), nagpakalma ng hangin at ng 
dagat (Mar 4:35-41), at lumakad sa ibabaw ng tubig 
(Ju 6:16-21), minsan ay makahimala siyang nagpa- 
kain ng mahigit 5,000 katao, at noong isang pagka- 
kataon naman ay nagpakain siya ng mahigit 4,000, 
anupat sa bawat pagkakataon ay pinarami niya ang 
ilang piraso ng tinapay at ang ilang isda. (Mat 14:14- 
21: 15:29, 34-38) Tama lamang na hatulan ni Je- 
sus ang tatlong lunsod sa lugar na ito, ang Cora- 
zin, Betsaida, at Capernaum, dahil hindi tumugon 
ang mga naninirahan sa mga iyon sa maraming 
makapangyarihang gawa na nasaksihan nila.---Mat 
11:20-24. 

Pagkatapos na buhayin siyang muli mula sa mga 
patay, nagpakita si Jesus sa ilan sa kaniyang mga 
alagad sa tabi ng Dagat ng Galilea at pinangyari 
niya na makahimala silang makahuli ng maraming 
isda sa ikalawang pagkakataon. Pagkatapos ay idini- 
in niya ang kahalagahan ng pagpapakain sa kani- 
yang mga tupa.--Ju 21:1, 4-19. 


GALIM [Mga Bunton]. Bayan ni Palti. Ibinigay sa 
kaniya ni Saul ang anak nitong si Mical upang ma- 
ging asawa noong magtago si David at ituring na 
kriminal. (1Sa 25:44) Posibleng ito rin ang Galim. 
Ang mga naninirahan doon, pagkaraan ng ilang sig- 
lo, ay dumaing sa pananaghoy dahil sa dumarating 
na hukbong Asiryano sa ilalim ng pamumuno ni Se- 
nakerib. (Isa 10:24, 30) Ipinapalagay ng ilang iskolar 
na ang Galim ay nasa Khirbet Kakul (Horvat Karkul), 
mga 4.5 km (3 mi) sa HHS ng Temple Mount. 


GALIO. Ang proconsul ng Acaya, na sa harap 
ng kaniyang luklukan ng paghatol ay inakusahan 
ng mga Judio si Pablo ng panghihikayat sa mga tao 
tungo sa ibang paniniwala sa pagsamba sa Diyos. 
Pinawalang-saysay ni Galio ang kaso sa saligang 
hindi ito nagsasangkot ng paglabag sa batas Roma- 
no. Dahil dito, binugbog ng pulutong si Sostenes na 
punong opisyal ng sinagoga, ngunit ipinasiya ni Ga- 
lio na huwag ding sumangkot dito.---Gaw 18:12-17. 

Ayon sa mga sekular na impormasyon, si Galio ay 
ipinanganak sa Cordova, Espanya, noong mga pasi- 
mula ng unang siglo C.E. Siya ay anak ng orador na 
si Seneca at nakatatandang kapatid ni Seneca na pi- 
losopo. Ang orihinal na pangalan ni Galio ay Lucio 
Annaeo Novato. Ngunit, nang ampunin siya ng ora- 


GALIT 


dor na si Lucio Junio Galio, ginamit niya ang panga- 
lan ng umampon sa kaniya. 

Makatutulong ang isang inskripsiyon mula sa 
Delphi sa pagpepetsa ng termino ni Galio bilang 
proconsul ng Acaya. (Gaw 18:12) Palibhasa'y pira- 
piraso lamang, ang teksto ng inskripsiyon ay kaila- 
ngang muling buuin, ngunit malinaw na taglay nito 
ang pangalan ni “[Lucio Ju] nio Galio, . . . proconsul.” 
Ang mga istoryador ay karaniwang sumasang-ayon 
na ang teksto ay isang liham mula kay Empera- 
dor Claudio Cesar at ang numerong 26 na natagpu- 
an doon ay tumutukoy sa pagtanggap ni Claudio ng 
pagkilala bilang emperador sa ika-26 na pagkakata- 
on. (Si Claudio ang nagsauli ng Acaya sa kalagayan 
nito na isang hiwalay na probinsiya na nasa pama- 
mahala ng senado at sa gayon ay may isang pro- 
consul.) Malamang na isinulat ang liham na ito 
noong unang kalahatian ng 52 C.E., sapagkat ipina- 
hihiwatig ng iba pang inskripsiyon na si Claudio ay 
kinilalang emperador sa ika-27 pagkakataon bago 
ang Agosto 1, 52 C.E. Inilagay ng isang inskripsi- 
yong Cariano at isang inskripsiyon sa paagusan na 
tinawag na Aqua Claudia sa Roma ang ika-26 at ika- 
27 pagkilala kay Claudio bilang emperador sa loob 
ng taon ng kaniyang ika-12 yugto ng kapangyari- 
hang mahistrado. Ang ika-12 yugtong mahistrado 
na ito ay katugma ng Enero 25, 52 C.E., hanggang 
Enero 24, 53 C.E. Kung gayon, ang pagkaproconsul 
ni Galio sa Acaya (isang katungkulan na kalimitang 
tumatagal nang isang taon, nag-uumpisa sa pasi- 
mula ng tag-araw) ay lumilitaw na tumagal mula 
noong tag-araw ng 51 C.E. hanggang noong tag- 
araw ng 52 C.E., bagaman mas pinapaboran ng 
ilang iskolar ang 52-53 C.E. 


GALIT. SSa Bibliya, iba't ibang salitang Hebreo 
at Griego ang ginagamit upang tumukoy sa galit. 
Ang pinakakaraniwang salitang Hebreo para sa galit 


Bahagi ng isang inskripsiyon 
na may pangalang Galio (PAAAIQN) 


GALIT 


ay “aph, na pangunahin nang nangangahulugang 
“ilong; butas ng ilong” ngunit kadalasang ginagamit 
sa makasagisag na paraan para sa “galit” dahil sa 
malakas na paghinga o pagsingasing ng isang taong 
nagngangalit. (Ihambing ang Aw 18:7, 8, Eze 38: 18.) 
Kaugnay naman ng 'aph ang “a'naph”, na nanganga- 
hulugang “magalit.” Sa Hebreong Kasulatan, ang ga- 
lit ay madalas ding iniuugnay sa init at sa gayo'y 
sinasabing lumalagablab ito. May iba pang mga sa- 
litang Hebreo na isinasalin bilang “pagngangalit,” 
“poot,” at “pagkagalit.” Sa Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan naman, ang orge” ay karaniwang isinasalin 
bilang “poot,” samantalang ang thy:mos' ay kadala- 
sang isinasalin bilang “galit.” 

Ang Galit ng Diyos. Ang galit ay maaaring 
maging makatuwiran o di-makatuwiran. Laging 
makatuwiran ang galit ng Diyos, anupat nakasalig 
ito sa simulain na karapatan niyang tumanggap 
ng bukod-tanging debosyon at na palagi niyang iti- 
nataguyod ang katotohanan, inuugitan ito ng kani- 
yang pag-ibig sa katuwiran at sa mga nagsasagawa 
ng katuwiran. Ang galit ng Diyos ay hindi udyok la- 
mang ng kapritso at pagkatapos ay pagsisisihan 
niya ito sa dakong huli. Nakikita ni Jehova ang lahat 
ng isyung nasasangkot sa isang situwasyon at alam 
niya ang lahat-lahat ng detalye tungkol sa bagay na 
iyon. (Heb 4:13) Nababasa niya ang puso, isinasaa- 
lang-alang niya ang antas ng kakulangan sa ka- 
alaman, pagpapabaya, o pananadya, at kumikilos 
siya nang walang pagtatangi.--Deu 10:17, 18; 1Sa 
16:7: Gaw 10:34, 5b. 

Mga simulaing kumokontrol sa poot ng Diyos. 
Ang galit ng Diyos ay laging kontrolado at kasuwato 
ng kaniyang mga katangiang pag-ibig, karunungan, 
at katarungan. Dahil sa kaniyang walang-kapantay 
na kapangyarihan, maaari niya itong ipamalas sa 
antas na nais niya. (1Ju 4:8, Job 12:13, 37:23) Ang 
galit ng Diyos ay laging may kabuluhan. Lubusan 
itong nakasalig sa sapat na dahilan at palagi itong 
may resulta. Mapaglulubag at mapatatahimik la- 
mang ang kaniyang galit kung ikakapit ang kani- 
yang mga simulain. Halimbawa, kung sinadya ng 
isang tao sa Israel na paslangin ang kaniyang kapu- 
wa, hindi siya maaaring tubusin. Malilinis lamang 
ang lupain at mapapawi ang pagkagalit ng Diyos 
dito kung ibububo ang dugo ng mamamaslang. (Bil 
35:16-18, 30-33) Ngunit isang kaayusan ang ginawa 
salig sa mga hain at sa mga paglilingkod ng mataas 
na saserdote upang matugunan ang katarungan at 
mapahupa ang galit ng hinirang-ng-Diyos na taga- 
paghiganti ng dugo, na maaaring “nag-iinit” ang 
puso. Ito ay ang paglalaan ng mga kanlungang lun- 
sod.---Deu 19:4-7. 

Kailangang lubusang mailapat ang katarungan 
upang ang galit ni Jehova ay mapaglubag o mapa- 


794 


hupa. Kinapopootan ng Diyos ang lahat ng kalikuan. 
Hindi niya kukunsintihin ang kalikuan ni paliligta- 
sin man niya sa kaparusahan ang isa na nararapat 
tumanggap nito. (Exo 34:7: Hab 1:13) Gayunman, 
salig sa hain ni Jesu-Kristo, na pumasan sa mga ki- 
rot at kaparusahan na marapat lamang danasin ng 
sangkatauhan, ang galit ng Diyos ay maaaring ma- 
paglubag at mapawi para roon sa mga nananampa- 
lataya. (Isa 53:5) Sa pamamagitan ng kaayusang ito, 
naipakikita ng Diyos na Jehova ang kaniyang sari- 
ling katuwiran, “upang siya ay maging matuwid ka- 
hit ipinahahayag niyang matuwid ang taong may 
pananampalataya kay Jesus.” (Ro 3:26) Sa ganitong 
paraan, lubusang natutugunan ang katarungan at 
mayroon ding saligan ang Diyos upang magpakita 
ng awa. Kung ang sinuman ay masuwayin, nanana- 
tili sa kaniya ang poot ng Diyos. (Ju 3:36) Ngunit ka- 
pag ang isang tao ay nananampalataya, inililigtas 
siya ng hain ni Jesu-Kristo mula sa poot ng Diyos. 
-1Te 1:10. 

Mga paraan ng pagpapamalas ng galit at 
mga sanhi nito. Maaaring ipamalas ng Diyos 
ang kaniyang galit sa tuwiran o di-tuwirang paraan. 
Maaari niyang gamitin ang kaniyang mga batas na 
umuugit sa mga bagay sa kalikasan o ang ibang 
mga persona bilang mga instrumento sa pagpapa- 
malas ng kaniyang galit. Yaong mga lumalabag sa 
kaniyang mga batas hinggil sa moral ay kinapopoo- 
tan niya at tumatanggap sa kanilang sarili ng “lubos 
na kabayaran, na siyang nararapat sa kanilang ka- 
malian.” Dumaranas sila ng di-sinang-ayunang ka- 
lagayan ng isip, kabulukan, mga sakit, hidwaan, at 
kamatayan. (Ro 1:18, 24, 27-32) Kapag nilabag ng 
isang tao ang mga batas ng lupain na kasuwato ng 
mga batas ng Diyos at pinarusahan siya ng awtori- 
dad ng pamahalaan, ito ay maituturing na di-tuwi- 
rang pagpapamalas ng poot ng Diyos sa isang iyon. 
(Ro 13:1-4) Si Jesu-Kristo ang pangunahing taga- 
paglapat ng galit ng Diyos, at lubusan niyang ipa- 
mamalas ang poot ng Diyos upang mailapat ang 
Kaniyang galit laban sa mga balakyot.--Jer 30:23, 
24: Apo 19:7-16, 19-21. 

Nagagalit ang Diyos kapag pinagpapakitaan ng 
maling mga saloobin at mga pagkilos ang kaniyang 
mga pinili. Sinalot ang mga Ehipsiyo dahil hindi nila 
pinahintulutan ang Israel na sambahin si Jehova. 
(Aw 78:43-50) Naranasan nina Miriam at Aaron na 
mapagtuunan ng init ng galit ng Diyos dahil hindi 
nila iginalang ang posisyon ni Moises bilang inata- 
san ng Diyos. (Bil 12:9, 10) Nagalit si Jehova sa mga 
hukom na naniil sa mga maralita. (Isa 10:1-4) Naka- 
hanay sa mga pagtutuunan ng poot ng Diyos yaong 
mga humahadlang sa pangangaral ng mabuting ba- 
lita.--ITe 2:16. 


795 


Napopoot si Jehova sa huwad na pagsamba, lalo 
na kapag ang nag-aangking bayan niya ang buma- 
baling sa ibang mga diyos. (Exo 32:7-10, Bil 25:3, 4; 
Huk 2:13, 14, 20, 1Ha 11:8, 9) Ikinagagalit niya ang 
imoralidad, paghadlang sa katotohanan, hindi pag- 
sisisi, pagsuway sa mabuting balita, paghamak sa 
kaniyang mga salita, panlilibak sa kaniyang mga 
propeta, kaimbutan, pagiging mapaminsala, inggit, 
pagpaslang, hidwaan, panlilinlang, at mapaminsa- 
lang kalooban. Nagagalit din siya sa mga mapagbu- 
long, mga naninira nang talikuran, mga napopoot 
sa Diyos, mga walang pakundangan, mga palalo, 
mga mapagmapuri sa sarili, mga mangangatha ng 
nakapipinsalang mga bagay, mga masuwayin sa 
mga magulang, mga bulaan sa mga kasunduan, 
mga walang-awa, mga espiritista, at mga sinunga- 
ling. Ikinagagalit ng Diyos ang lahat ng ito at ang 
pagsasagawa ng iba pang mga kalikuan.---Col 3:5, 6, 
2Te 1:8, Ro 1:18, 29-31, 2:5, 8: 2Cr 36:15, 16; Apo 
22:15. 

Hindi nangingibabaw na katangian ng Diyos. 
Gayunman, ang Diyos na Jehova ay “mabagal sa 
pagkagalit at sagana sa maibiging-kabaitan.” (Exo 
34:6: Bil 14:18) Kung ang isa ay natatakot kay Jeho- 
va at gumagawa ng katuwiran, tatanggap siya ng 
awa mula kay Jehova, sapagkat kinikilala ng Maka- 
pangyarihan-sa-lahat na ang tao ay nagmana ng 
di-kasakdalan at pinagpapakitaan Niya siya ng awa 
dahil dito at salig sa hain ni Jesus. (Aw 103:13, 14: 
Gen 8:21: tingnan din ang Zef 2:2, 3.) Pinipigilan 
niya ang kaniyang galit alang-alang sa kaniyang 
pangalan at upang matupad niya ang kaniyang la- 
yunin sa kaniyang piling bayan. (Isa 48:9: Joe 2:13, 
14) Sa kalaunan, napapawi rin ang galit ni Jehova sa 
mga taimtim na naglilingkod sa kaniya, kumikilala 
sa kanilang pagkakasala, at nagsisisi. (Isa 12:1, Aw 
30:5) Hindi siya isang Diyos na magagalitin kundi 
isang Diyos na maligaya, at hindi siya mahirap la- 
pitan kundi sa halip ay kaiga-igaya, mapayapa, at 
mahinahon sa mga lumalapit sa kaniya sa wastong 
paraan. (1Ti 1:11, Aw 16:11, ihambing ang Apo 4:3.) 
Kabaligtaran nito, ang huwad na mga diyos ng mga 
pagano ay inilalarawan bilang magagalitin, walang- 
awa, at malupit, na mga katangiang makikita sa 
mga imahen ng mga diyos na ito. 


Ano ang dako ng galit sa buhay ng 
isang lingkod ng Diyos? 


Wastong makapagpapamalas ng galit ang isang 
tao kung nakasalig ito sa simulain. Ang isa ay maa- 
aring may-kawastuang magpahayag ng matuwid 
na pagkagalit. Inuutusan tayo na kamuhian ang ba- 
lakyot.” (Ro 12:9) Ang Bibliya ay naglalaan ng ma- 


GALIT 


raming halimbawa ng matuwid na pagkagalit.---Exo 
11:8, 32:19, Bil 16:12-15, 1Sa 20:34, Ne 5:6, Es 7:7: 
tingnan din ang 2Sa 12:1-6. 

Gayunman, mas madalas na ang galit ng tao ay 
di-makatuwiran at sa maraming pagkakataon ay 
hindi ito kontrolado. Kadalasan ay wala itong sapat 
na dahilan at ipinamamalas ito nang hindi isinasa- 
alang-alang ang mga ibubunga nito. Nang hindi 
puksain ni Jehova ang Nineve, hindi iyon ikinalu- 
god ni Jonas, “at siya ay nag-init sa galit.” Hindi 
naging maawain si Jonas at kinailangan siyang 
ituwid ni Jehova. (Jon 4:1-11) Nagngalit si Ha- 
ring Uzias ng Juda nang ituwid siya ng mga saser- 
dote ni Jehova at nagpatuloy siya sa kaniyang ma- 
pangahas na landasin, na naging dahilan upang 
parusahan siya. (2Cr 26:16-21) Ang di-wastong 
pagmamapuri ni Naaman ay naging sanhi ng kani- 
yang pagkagalit, anupat muntik na niyang mai- 
wala ang isang pagpapala mula sa Diyos.---2Ha 
5:10-14. 

Kailangang kontrolin. Dabil sa di-makatuwi- 
ran at walang-kontrol na galit, maraming tao ang 
nakagagawa ng mas malaking pagkakasala, ng mga 
karahasan pa nga. “Si Cain ay nag-init sa matinding 
galit” kaya pinatay niya si Abel. (Gen 4:5, 8) Ninais 
ni Esau na patayin si Jacob, na siyang tumanggap 
ng pagpapala ng kanilang ama. (Gen 27:41-45) Da- 
hil sa pagngangalit ni Saul, hinagisan niya ng sibat 
si David at si Jonatan. (1Sa 18:11: 19:10, 20:30-34) 
Palibhasa'y ikinagalit nila ang pangangaral ni Jesus, 
tinangka niyaong mga dumalo sa sinagoga sa Naza- 
ret na ihagis siya mula sa gulod ng bundok. (Luc 4: 
28, 29) “May-pagkakaisang dinaluhong si Esteban" 
ng galit na mga lider ng relihiyon at binato nila siya 
hanggang sa mamatay.---Gaw 7:54-60. 

Kahit makatuwiran ang galit, maaari itong ma- 
ging mapanganib kung hindi ito kokontrolin, anupat 
maaari itong magkaroon ng masasamang resulta. 
May dahilan sina Simeon at Levi na magalit kay Si- 
kem dahil hinalay nito ang kapatid nilang si Dina, 
bagaman may kasalanan din si Dina sa nangyari sa 
kaniya. Ngunit ang walang-taros na pagpatay sa 
mga Sikemita ay labis-labis na parusa upang ila- 
pat sa mga iyon. Dahil dito, tinuligsa ng kanilang 
amang si Jacob ang kanilang walang-kontrol na ga- 
lit, anupat isinumpa niya ito. (Gen 34:1-31; 49:5-7) 
Kapag labis ang pang-iinis sa isang tao upang gali- 
tin siya, dapat niyang kontrolin ang kaniyang galit. 
Dahil sa pagrereklamo at paghihimagsik ng mga Is- 
raelita, si Moises, ang pinakamaamong tao sa lupa, 
ay hindi nakapagpigil at napagalit nila anupat na- 
kagawa ito ng isang pagkakasala na doo'y hindi 
niya pinabanal si Jehova, na naging dahilan naman 
upang parusahan siya.---Bil 12:3: 20:10-12, Aw 106: 
32, 33. 


GAMALIEL 


Ang mga silakbo ng galit ay kabilang sa iba pang 
karima-rimarim na mga gawa ng laman, gaya ng 
mahalay na paggawi, idolatriya, pagsasagawa ng 
espiritismo, at mga paglalasingan. Magiging dahilan 
ang mga ito upang hindi manahin ng isa ang Kaha- 
rian ng Diyos. (Gal 5:19-21) Hindi dapat magkaroon 
ng galit na usapan sa kongregasyon. Hindi rin dapat 
magkimkim ng galit at sama ng loob ang mga lala- 
king kumakatawan sa kongregasyon sa panalangin. 
(1Ti 2:8) Inuutusan ang mga Kristiyano na maging 
mabagal sa pagkapoot, anupat sinabihan sila na ang 
poot ng tao ay hindi gumagawa ukol sa katuwiran 
ng Diyos. (San 1:19, 20) Pinapayuhan sila na 'bigyan 
ng dako ang poot' at ipaubaya kay Jehova ang pag- 
hihiganti. (Ro 12:19) Kung magagalitin ang isang la- 
laki, hindi siya maaaring gamitin bilang isang taga- 
pangasiwa sa kongregasyon ng Diyos.--Tit 1:7. 

Bagaman paminsan-minsan ay maaaring maga- 
lit ang isang tao at baka may mga pagkakataon na 
makatuwiran lamang iyon, hindi niya dapat pahin- 
tulutang magkasala siya dahil doon sa pamamagi- 
tan ng pagkikimkim ng galit o ng pananatiling pu- 
kaw sa galit. Hindi niya dapat hayaang lumubog 
ang araw na siya'y nasa gayong kalagayan, sapag- 
kat kung magkagayon ay bibigyan niya ng dako 
ang Diyablo upang samantalahin ang pagkakata- 
ong iyon laban sa kaniya. (Efe 4:26, 27) Lalo na sa 
kaso ng pagkakagalit ng magkapatid na Kristiyano, 
dapat siyang gumawa ng angkop na mga hakbang 
upang makipagpayapaan o lutasin ang bagay na 
iyon sa paraang itinakda ng Diyos. (Lev 19:17, 18, 
Mat 5:23, 24: 18:15, Luc 17:3, 4) Ipinapayo ng Ka- 
sulatan na dapat tayong mag-ingat sa pagpili ng 
mga kasamahan may kaugnayan sa bagay na ito, 
anupat hindi tayo dapat makisama sa sinumang 
madaling magalit o magagalitin, sa gayon ay naii- 
wasan nating magdala ng silo sa ating kaluluwa. 
--Kaw 22:24, 2b. 

Noong si Jesu-Kristo ay isang tao sa lupa, ibinigay 
niya sa atin ang sakdal na halimbawa hinggil sa ba- 
gay na ito. Batay sa mga rekord ng kaniyang buhay, 
ni minsan ay hindi siya nagpakita ng silakbo ng wa- 
lang-kontrol na galit ni pinahintulutan man niya ka- 
hit minsan na makabagabag sa kaniya ang katam- 
palasanan, paghihimagsik, at panliligalig ng mga 
kaaway ng Diyos at maging dahilan iyon upang 
magpamalas siya ng gayong pagkagalit sa kaniyang 
mga tagasunod o sa iba pa. Noong isang pagkakata- 
on, siya ay “lubusang napighati” dahil sa pagkaman- 
hid ng mga puso ng mga Pariseo at tiningnan niya 
sila nang may pagkagalit. Gayunman, sinundan ito 
ng pagpapagaling niya sa isang lalaki. (Mar 3:5) No- 
ong isa pang pagkakataon, nang palayasin niya ya- 
ong mga nagpaparungis sa templo ng Diyos at 
lumalabag sa Kautusan ni Moises dahil ginagawa ni- 
lang bahay ng pangangalakal ang bahay ni Jehova, 


796 


hindi iyon udyok ng walang-kontrol at di-makatu- 
wirang silakbo ng galit. Sa halip, ipinakikita ng Ka- 
sulatan na iyon ay wastong sigasig para sa bahay ni 
Jehova.--Ju 2:13-17. 

Iwasan ang nakapipinsalang mga epekto nito. 
Ang galit ay hindi lamang nakasasama sa ating es- 
pirituwal na kalusugan kundi nakaaapekto rin nang 
malaki sa atin mismong katawan. Maaari itong 
maging sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo, 
mga pagbabago sa arteri, suliranin sa palahinga- 
han, mga sakit sa atay, mga pagbabago sa pagla- 
labas ng apdo, at masasamang epekto sa lapay. 
Sinasabi ng mga manggagamot na ang galit at pag- 
ngangalit, na masisidhing emosyon, ay nagpapa- 
lubha, o sanhi pa nga, ng mga karamdamang gaya 
ng hika, mga kapansanan sa mata, mga sakit sa 
balat, pamamantal, mga ulser, at mga suliranin 
sa ngipin at panunaw. Maaaring makasira sa mga 
proseso ng pag-iisip ang pagngangalit at pagkapoot 
anupat ang isa ay hindi makabubuo ng lohikal na 
mga konklusyon o makagagawa ng matinong pag- 
papasiya. Kadalasan, ang silakbo ng galit ay sinu- 
sundan ng isang yugto ng matinding panlulumo ng 
isip. Samakatuwid, isang karunungan, hindi lamang 
sa relihiyosong diwa kundi gayundin sa pisikal na 
diwa, na kontrolin ang galit at itaguyod ang kapaya- 
paan at pag-ibig.--Kaw 14:29, 30, Ro 14:19, San 
3:17, 1Pe 3:11. 

Ayon sa Kasulatan, ang panahon ng kawakasan 
ay isang panahon ng pagngangalit at pagkapoot, 
yamang magagalit ang mga bansa dahil sa pagha- 
wak ni Jehova sa kaniyang kapangyarihang magha- 
ri, at ihahagis sa lupa ang Diyablo, na “may mala- 
king galit, sa pagkaalam na mayroon na lamang 
siyang maikling yugto ng panahon.” (Apo 11:17, 18, 
12:10-12) Sa gayong maiigting na kalagayan, maka- 
bubuti sa isang Kristiyano na kontrolin ang kani- 
yang espiritu, sa gayo'y naiiwasan niya ang mapa- 
minsalang emosyon ng galit.--Kaw 14:29: Ec 7:9. 


GAMALIEL [posible Gantimpala (Kaukulang 
Pakikitungo) ng Diyos]. 

1. Ang anak ni Pedazur mula sa tribo ni Mana- 
ses, at ang pinuno ng kaniyang tribo. (Bil 1:10, 16) 
Si Gamaliel ay isa sa 12 pinunong itinalaga ni Jeho- 
va upang tumulong kina Moises at Aaron sa pagbi- 
lang sa mga anak ni Israel, mula 20 tadng gulang 
pataas, para sa hukbo. (Bil 1:1-4, 10) Siya ang na- 
mahala sa hukbo ng kaniyang tribo, na bahagi ng 
tatlong-tribong pangkat ng kampo ni Efraim. (Bil 2: 
18, 20, 10:23) Pagkatapos maitayo ang tabernakulo, 
naghandog ang mga pinuno, na itinagubilin ni Je- 
hova na gagamitin sa pagsasagawa ng paglilingkod 
sa tolda ng kapisanan. Si Gamaliel ay nagharap din 
ng isang handog noong ikawalong araw para sa 
pagpapasinaya ng altar.---Bil 7:1-5, 10, 11, 54-59. 


797 


2. Isang miyembro ng Sanedrin, isang Pariseo, at 
isang guro ng Kautusan, na sa kaniyang paanan 
ay tinuruan ang apostol na si Pablo ayon sa ka- 
higpitan ng Kautusan ng mga ninuno. (Gaw 5:34, 
22:3) Karaniwan nang ipinapalagay na si Gamaliel 
ang tinatawag na Gamaliel na Nakatatanda. Si Ga- 
maliel na Nakatatanda ay lubhang iginalang, anu- 
pat siya ang kauna-unahang ginawaran ng titulong 
“Rabban.” Ang titulong pandangal na ito ay mas 
mataas pa kaysa sa titulong “Rabbi.” Tungkol sa ka- 
niya ay sinabi ng Mishnah (Sotah 9:15): “Nang ma- 
matay si Rabban Gamaliel na Nakatatanda, ang 
kaluwalhatian ng Kautusan ay naglaho at ang kada- 
lisayan at pangingilin ay pumanaw.” (Isinalin ni 
H. Danby) Maliwanag na si Gamaliel ay may mala- 
wak na kaisipan at hindi panatiko sa kaniyang mga 
pangmalas, gaya ng mababanaag sa ibinigay ni- 
yang payo noong pagkakataong si Pedro at ang iba 
pang mga apostol ay dalhin sa harap ng Sanedrin. Sa 
pamamagitan ng pagbanggit ng mga halimbawa 
mula sa nakaraan, ipinakita ni Gamaliel ang katali- 
nuhan ng hindi paghadlang sa gawain ng mga apos- 
tol at saka isinusog: “Kung ang pakanang ito o ang 
gawaing ito ay mula sa mga tao, ito ay maibabag- 
sak, ngunit kung ito ay mula sa Diyos, hindi ninyo 
sila maibabagsak . . . baka masumpungan pa kayong 
lumalaban mismo sa Diyos.”---Gaw 5:34-39. 


GAMUL [posible, Isa na Inawat sa Suso (o, Isa 
na Tumatanggap ng Kaukulang Pakikitungo)]. Isang 
Aaronikong saserdote noong panahon ni David na 
napili sa pamamagitan ng palabunutan upang gu- 
manap bilang pinuno ng ika-22 pangkat ng mga sa- 
serdote may kaugnayan sa paglilingkod sa santu- 
waryo.— 1Cr 24:1-3, 5, 17. 


GAMUSA [sa Heb., ze'mer]. Isang maliit na an- 
tilopeng tulad-kambing na kilala sa mga sungay 
nito na mukhang pangawit, at sa kaliksihan at kata- 
tagan nito sa pag-akyat sa matataas na dako. Ang 
adultong lalaking gamusa ay maaaring umabot sa 
taas na 80 sentimetro (32 pulgada) hanggang sa 
balikat at maaaring tumimbang nang mahigit sa 
30 kg (66 na Ib). Kapag tag-araw, ang balahibo ng 
gamusa ay kulay kayumangging manilaw-nilaw na 
mas nagiging kayumanggi habang papalapit ang 
taglamig. Ang gamusa ay kasama sa talaan ng mga 
hayop na angkop kainin, ayon sa mga kahilingan ng 
Kautusan.---Deu 14:5. 

Hindi matiyak kung anong hayop ang tinutukoy 
ng salitang Hebreo na zener, na isinalin sa iba't 
ibang paraan bilang “gamusa” (KJ, AS, ER, NW, 
Yg), “kambing-bundok” (La), “tupang-bundok” (AT, 
JB, Mo, Ro), “antilope” (Le), at kung minsan ay 
tinutumbasan lamang ng transliterasyon na “ze- 
mer” (Kx). Ipinapalagay na ang Hebreong salitang- 
ugat na pinagkunan ng salitang ze mer ay nauugnay 


GANGGRENA 


sa salitang Arabe na zamara (lumukso, tumakbo), 
anupat nagpapahiwatig ng isang hayop na paluksu- 
lukso, samakatuwid ay katulad ng isang gasela. Si- 
nasabi ng ilang soologo na ang gamusa (Rupicapra 
rupicapra) ay hindi kailanman natagpuan sa Palesti- 
na. Gayunman, kapansin-pansin na matatagpuan sa 
mga kabundukan ng Carpathia at Caucasus ang 
ilang mga uri ng hayop na ito, anupat posibleng 
noon ay nagkaroon ng isang uri ng gamusa sa ka- 
bundukan ng Lebanon. 


GANGGRENA. Ang pagkamatay ng mga hi- 
maymay sa isang bahagi ng katawan, halimbawa ay 
sa isang paa o sa isang daliri nito, resulta ng pagka- 
harang ng daloy ng dugo. Sa tuyong ganggrena, 
kung saan barado o sarado ang mga arteri (gaya ha- 
limbawa sa arteriosclerosis [paninigas ng mga arte- 
ril), ang apektadong bahagi ay nangingitim at natu- 
tuyot at lubusang nawawalan ng pakiramdam. Ang 
basang ganggrena naman ay kadalasang nakaaa- 
pekto sa pagkaliit-liit na mga ugat na dinadaluyan 
ng dugo--ang mga kapilyari at maliliit na ugat. Sa 
ganggrenang may hangin, ang baktirya, na nasa hi- 
maymay na patay na o malapit nang mamatay, ay 
maaaring lumikha ng mga bula sa ilalim ng balat, 
anupat mabilis na natutungkab ang mga himay- 
may. Yamang ang ganggrena ay karaniwang may 
baktirya, madalas ay napakabilis kumalat ang pag- 
kamatay ng mga selula dahil sa impeksiyon. Kapag 
kumalat ang baktirya sa dumadaloy na dugo, nagi- 
ging mas kritikal ang karamdamang ito, anupat ma- 
uuwi sa kamatayan malibang magamot ito kaagad 
sa tamang paraan. 

Sa makasagisag na paraan, ginagamit ng apostol 
na si Pablo ang salitang ito may kaugnayan sa turo 
ng huwad na doktrina at ng “walang-katuturang 
mga usapan na lumalapastangan sa kung ano ang 
banal.” Idiniriin niya ang panganib na idinudulot ng 
gayong pananalita sa buong kongregasyon, sa pag- 
sasabing: “Sapagkat sila ay magpapatuloy tungo sa 
higit at higit pang pagka-di-makadiyos, at ang ka- 
nilang salita ay kakalat na tulad ng ganggrena.” 
Pagkatapos ay bumanggit siya ng mga halimbawa: 
“Sina Himeneo at Fileto ay kabilang sa mga iyon. 
Ang mga tao ngang ito ay lumihis mula sa katoto- 
hanan, na nagsasabing ang pagkabuhay-muli ay 
nangyari na, at kanilang iginugupo ang pananam- 
palataya ng ilan.” (2Ti 2:16-18) Palibhasa bago nito 
ay gumamit na si Pablo ng mga sagisag, kung saan 
inilarawan niya ang kongregasyon bilang isang ka- 
tawan na may maraming sangkap---mga paa, mga 
kamay, at iba pa (1Co 12)--ang makasagisag na 
paggamit niya sa ganggrena, na mapanganib sa ka- 
tawan ng tao, ay lubhang nagdiriin ng kahalagahan 
na alisin ang huwad na doktrina at di-makadiyos na 
pananalita mula sa kongregasyong Kristiyano. 


GAOD 
GAOD. 


GAPOS, BUKLOD, BIGKIS. Ang salitang 
Ingles na “bond “ay maaaring tumukoy sa isang ba- 
gay na nakahahadlang o pumipigil sa kalayaan, 
gaya ng pangaw o tanikala, pampataw sa paa o sa 
kamay, at isinasalin ito bilang “gapos”, tumutukoy 
rin ito sa pagkakakulong (kapag nasa anyong pang- 
maramihan): isang pamigil na puwersa o implu- 
wensiya, kapag tumutukoy sa isang sanhi ng pagka- 
kaisa o isang nagbubuklod na tali, isinasalin naman 
ito bilang “buklod” o “bigkis.” Noong panahon ng Bi- 
bliya, iba't ibang paraan ang ginamit na pamigil sa 
mga bilanggo, kabilang na rito ang mga pangaw, 
mga pangawan, mga pampataw, at mga posas, ga- 
yundin ang mga bahay-bilangguan. 

Sa Kasulatan, ang salitang Hebreo na necho'sheth, 
kadalasang nangangahulugang “tanso,” ay malimit 
isalin bilang “mga pangaw na tanso,” sapagkat ang 
mga pangaw ay kadalasang yari sa tanso o bronse, 
bagaman gumagamit din noon ng kahoy at bakal. 
(2Sa 3:34: 2Ha 25:7) Sa Tocra, Libya, may natagpu- 


Tingnan ang BARKO. 


Nakagapos na mga bilanggo na ipininta sa 
talampakan ng mga pambalot ng momya. 
Ang mga kaaway ay makasagisag na 
“nilalagay sa ilalim ng paa’ 


798 


ang mga pangaw na bakal na kahawig na kaha- 
wig ng makikita sa mga relyebe sa mga palasyong 
Asiryano. Ang metal na mga argolya nito na may 
diyametrong 13 sentimetro (5 pulgada), na nagsisil- 
bing posas sa bukung-bukong, ay pinagdurugtong 
ng isang lapad na bakal. Ang haba ng bakal ay 
18 sentimetro (7 pulgada), anupat ang isang kinabi- 
tan nito ay makahahakbang lamang nang maliliit at 
mahihirapang lumakad. Ang salitang Griego para 
sa “pangaw" ay pe de, nauugnay sa pous (paa).---Luc 
8:29. 

Ang pandiwang Hebreo na 'a:sar', nangangahulu- 
gang “itali, igapos” (Huk 16:5: Eze 3:25; 2Ha 23:33), 
ay ugat ng tatlong iba pang salita na may kaugna- 
yan sa pagkakagapos. Ang 'esur” ay tumutukoy sa 
“mga pangaw” (Huk 15:14), ang moh-serohth' ay sa 
“mga panggapos” (Aw 2:3), at ang ma-so reth naman 
ay sa isang “buklod” (Eze 20:37). Ang salitang Grie- 
go para sa gapos ay de-smos” (Luc 8:29), samanta- 
lang ang syn de:smos naman ay tumutukoy sa “nag- 
bubuklod na bigkis,” o “pambuklod na bigkis.”---Efe 
4:3, Int. 

Ginamit din ang mga tanikala bilang panggapos 
sa mga bilanggo. Dalawang salitang Hebreo na tu- 
mutukoy sa isang tanikala (rethugah' at rattohq') 
ang nanggaling sa salitang-ugat na ra-thaq, nanga- 
ngahulugang “igapos.” (Na 3:10) Halysis naman 
ang salitang Griego para sa isang tanikala.---Mar 5: 
3,4. 

Maraming tapat na mga saksi bago ang panahong 
Kristiyano ang iginapos at ibinilanggo. (Heb 11:36) 
Ganito ang sinasabi tungkol sa anak ni Jacob na si 
Jose noong siya'y nasa Ehipto, “sinaktan nila ng 
mga pangaw ang kaniyang mga paa, sa mga bakal 
ay nalagay ang kaniyang kaluluwa.” (Aw 105:18) 
Gumamit si Delaila ng pitong sariwang litid at, nang 
maglaon, ng mga bagong lubid bilang mga pangga- 
pos upang mabihag si Samson at maibigay ito sa 
mga Filisteo, ngunit madaling nasira ni Samson ang 
mga ito. Nang dakong huli, nang mawala na ang ka- 
niyang lakas at mabihag siya, iginapos siya sa pa- 
mamagitan ng dalawang pangaw na tanso. (Huk 
16:6-12, 21) Si Jeremias naman ay inilagay ni Pasur, 
komisyonado ng templo, sa mga pangawan, at ibini- 
langgo siya ng mga prinsipe ng Juda sa “bahay- 
pangawan.”---Jer 20:2, 3, 37:15. 

Dahil sa kawalang-katapatan niya, pinahintulutan 
ni Jehova si Haring Manases ng Juda na mailagay 
ng hari ng Asirya sa mga pangaw na tanso. Dina- 
lang bihag ni Haring Nabucodonosor si Haring Ze- 
dekias sa Babilonya, samantalang nakagapos ito ng 
mga pangaw na tanso. (2Ha 25:7; 2Cr 33:11: Jer 
39:7; 52:11) Pinalaya si Jeremias, at ang kaniyang 
mga posas ay inalis ng punong tagapagbantay ni 
Nabucodonosor na si Nebuzaradan.---Jer 40:1, 4. 


799 


Si Jesus ay iginapos ng mga lalaking dumakip sa 
kaniya sa hardin ng Getsemani at dinala nila siya 
kay Anas at nakagapos pa rin siyang ipinadala kay 
Caifas. Matapos siyang litisin sa harap ng Sanedrin, 
iginapos siya dahil sa utos nila at dinala kay Pilato. 
(Ju 18:12, 13, 24, 28, Mar 15:1) Bago nakumberte si 
Saul sa Kristiyanismo at naging ang apostol na si Pa- 
blo, tinugis niya ang mga Kristiyano upang dalhin 
silang nakagapos sa mataas na hukumang Judio. 
(Gaw 9:2, 21) Ipinagapos ni Herodes si Pedro ng mga 
tanikala sa pagitan ng dalawang kawal, ayon sa ka- 
ugaliang Romano.---Gaw 12:6, 7. 

Noong kaniyang unang pagkakabilanggo sa Roma, 
binanggit ni Pablo sa ilan sa kaniyang mga liham na 
isinulat mula roon na siya'y nasa mga gapos ng bi- 
langguan, at tinukoy niya ang kaniyang sarili bilang 
“isang embahador na nakatanikala.” (Efe 6:20, Fil 1: 
7, 13-17: Col 4:18, Flm 10, 13) Gayunman, ayon 
sa paglalarawan ng kaniyang situwasyon sa Gawa 
28:16-31, pinahintulutan pa rin siyang makakilos 
nang malaya, anupat dahil dito ay nakapagsulat siya 
at nakatanggap ng mga panauhin at nakapangaral 
sa kanila. Pinalaya si Pablo ngunit nang maglaon ay 
muli siyang inaresto. Noong panahon ng ikalawang 
pagkakabilanggo niya sa Roma, na natapos noong 
patayin siya, si Pablo ay muling iginapos ng mga ta- 
nikala.--Flm 22, 2Ti 1:16, 2:9, 4:6-8. 

Metaporiko at Makasagisag na mga Pagga- 
mit. Sa Kasulatan, ang mga pananalitang “mga 
gapos” at “mga tanikala” ay kadalasang ginagamit 
bilang metapora para sa pagkabilanggo o sa isang 
uri ng pagkakakulong. May kaugnayan sa pagkata- 
pon sa Babilonya, ang Sion ay makahulang tinutu- 
koy bilang nakagapos o may mga panali sa kaniyang 
leeg. (Isa 52:2) Bagaman maraming tapon ang nag- 
karoon ng sarili nilang bahay at ng malaking kala- 
yaan, hindi sila malayang bumalik sa Sion, o Jeru- 
salem.--Jer 29:4, 5. 

Ikinulong ng Diyos ang masuwaying mga anghel 
sa “mga gapos na walang hanggan sa ilalim ng pu- 
sikit na kadiliman.” (Jud 6) Sinasabi rin na ibinulid 
sila sa “mga hukay ng pusikit na kadiliman.” (2Pe 
2:4) Ipinakikita ng maka-Kasulatang katibayan na 
may kalayaan pa rin silang kumilos, yamang naga- 
wa nilang alihan ang ilang tao at nakapupunta pa 
nga sila sa langit hanggang noong palayasin sila ni 
Miguel at ng kaniyang mga anghel at ihagis sila sa 
lupa. (Mar 1:32, Apo 12:7-9) Si Satanas na Diyablo 
naman ay igagapos ng anghel na may susi ng ka- 
laliman sa pamamagitan ng isang malaking tani- 
kala at ihahagis siya nito sa kalaliman sa loob ng 
isang libong taon, pagkatapos nito ay pakakawalan 
siya nang kaunting panahon. (Apo 20:1-3) Yamang 
ang mga anghel ay hindi mga nilalang na laman at 
dugo, walang alinlangan na ang tanikalang ito ay 


GARING 


tumutukoy sa isang puwersang pamigil na tungkol 
dito ay wala tayong kabatiran. 

Tinukoy ni Jesus ang babaing pinagaling niya, na 
hukot na hukot sa loob ng 18 taon dahil sa isang es- 
piritu ng panghihina, bilang iginapos ni Satanas. 
(Luc 13:11, 16) Tinawag ni Pedro si Simon na “isang 
gapos ng kalikuan" nang tangkain nitong bilhin ang 
kaloob ng banal na espiritu.---Gaw 8:23. 

Ang mga kamay ng isang babaing imoral ay ini- 
hahalintulad sa mga pangaw, at ang lalaking sumu- 
sunod sa kaniya ay gaya ng isa na “kinabitan ng pa- 
ngaw na pandisiplina sa taong mangmang. ”---Ec 
7:26: Kaw 7:22. 

Sa kaayaayang diwa, binanggit ni Ezekiel ang 
“buklod ng tipan” dahil sa mga obligasyong kalakip 
ng isang tipan. (Eze 20:37) Yaong mga nasa tipan sa 
pag-aasawa ay minamalas na “nakatali” rito. (Ro 
7:2: 1Co 7:27, 39) Tinutukoy naman ang pag-ibig bi- 
lang “isang sakdal na bigkis ng pagkakaisa.”---Col 
3:14. 


GAREB [Langibin]. 

1. Isa sa makapangyarihang mga lalaki ni David. 
Siya'y isang Itrita na mula sa tribo ni Juda.---2Sa 23: 
8, 38; 1Cr 2:4, 5, 18, 19, 50, 53: 11:26, 40. 

2. Isang burol na binanggit sa isang hula ng pag- 
sasauli na isinulat ni Jeremias (31:39). Maliwanag 
na tumutukoy ito sa kanluraning hangganan ng 
muling-itinayong lunsod ng Jerusalem. Hindi alam 
kung saan ang eksaktong lokasyon nito. 


GARING |sa Ingles, ivory]. Ang kulay-kremang 
pangil ng elepante, hipopotamus, walrus, at iba 
pang mga hayop. Bagaman matigas, at may densi- 
dad na mga tatlo at kalahating ulit ng densidad ng 
pinatuyong tablang sedro, ito ay nahuhutok at ma- 
daling ukitin o hubugin. Dahil pino ang hilatsa nito, 
ito ay makinis, makintab at napakatibay. Bukod sa 
pagiging kapaki-pakinabang nito, mayroon itong 
natatanging kagandahan dahil sa magkakasanib na 
suson ng dentin (pangunahing sangkap ng mga 
ngipin) na salit-salitan ang tingkad ng kulay. Sa He- 
breo, ang “garing” ay tinutukoy ng mga salitang 
shen (sa literal, ngipin) at shen-hab-bim' (isinaling 
"mga ngipin ng elepante” sa Griegong Septuagint). 
Ang terminong Griego naman na ele-phan ti:nos ay 
nangangahulugang “yari sa garing.” 

Ang garing ay iniuugnay sa mga luho sa bu- 
hay---mga gawang-sining, mga eleganteng kasang- 
kapan, mahahalagang kayamanan. Minsan sa bawat 
tatlong taon, ang mga barko ni Solomon ay nag- 
dadala ng napakaraming garing mula sa malala- 
yong lugar. (1Ha 10:22, 2Cr 9:21) Angkop naman sa 
kaniyang kaluwalhatian at kadakilaan, si Solomon 
ay “gumawa ng isang malaking tronong garing at 


GARISON 


kinalupkupan niya iyon ng dinalisay na ginto.” (1Ha 
10:18, 2Cr 9:17) Binabanggit ng Mga Awit ang “ma- 
ringal na palasyong garing” may kaugnayan sa mga 
panugtog na de-kuwerdas para sa musika. (Aw 45:8) 
Sa marikit na Awit ni Solomon, ginamit ng manunu- 
lat ang garing bilang isang metapora at isang simili 
upang maglarawan ng kagandahan: “Ang kaniyang 
tiyan ay isang laminang garing na nababalutan ng 
mga safiro,” “Ang iyong leeg ay gaya ng isang to- 
reng garing.” (Sol 5:14; 7:4) Nagtayo rin si Ha- 
ring Ahab para sa kaniyang sarili ng isang palasyo 
na ginamitan ng mamahaling garing, anupat gina- 
wa niya itong mistulang isang “bahay na garing.” 
(1Ha 22:39) Noong mga araw ni Amos, ang mga ba- 
hay at mga higaan ginamitan ng garing. (Am 3:15, 
6:4) Pinatutunayan ng mga tuklas sa arkeolohiya 
ang lubhang lansakang paggamit ng garing sa ban- 
sang Israel at sa mga kalapit na bayan nito. 

Ang Ehipto rin ay gumamit ng likas na “plastik” 
na ito sa paggawa ng mga bagay na gaya ng mga 
suklay, mga hawakan ng pamaypay, mga pinggan, 
mga kahita ng ungguento, mga paa ng silya, mga 
game board, maliliit na estatuwa, at mga likhang- 
sining na nililok. Sa kaniyang malawakang panga- 
ngalakal sa dagat, kinalupkupan ng lunsod ng Tiro 
ng garing ang mga proa ng kaniyang mga barko. 
Ang garing ay nakatala ring kabilang sa mga ma- 
mahaling bagay ng mga negosyante ng sinaunang 
Tiro, gayundin sa mga paninda ng “mga naglalak- 
bay na mangangalakal sa lupa” na tumatangis dahil 
sa pagbagsak ng Babilonyang Dakila tungo sa pag- 
kapuksa.--Eze 27:6, 15: Apo 18:11, 12. 


GARISON. Ang terminong Hebreo na netsiv' 
ay maaaring tumukoy sa isang medyo permanen- 
teng pangkat ng mga kawal na nakahimpil sa isang 
kampong militar. Ang kaugnay na salitang Hebreo 
na matstsav' (himpilan) ay may katulad na ideya. 
--1Sa 13:23: 14:1, 4, 6, 11, 12, 15, 2Sa 23:14. 

Noong panahon ng mga paghahari ni Saul at ni 
David, may mga garison ng mga Filisteo sa teritor- 
yo ng Israel. (1Sa 10:5, 13:3, 4; 1Cr 11:16) Pagkata- 
pos na matalo ni David ang Sirya at ang Edom, nag- 
panatili siya ng mga garison sa teritoryo ng mga ito 
upang mahadlangan ang paghihimagsik. (2Sa 8:6, 
14: 1Cr 18:13) Para sa kapayapaan at katiwasayan 
ng lupain, naglagay si Jehosapat ng mga garison sa 
Juda at sa mga lunsod ng Efraim na nabihag ni Asa. 
(2Cr 17:1, 2) Malaki ang naitulong ng pagkakaroon 
ng gayong pangkat ng militar upang mapanatili ang 
kaayusan at maipagsanggalang ang mga interes ng 
hari sa mga teritoryo na doo'y malamang na mag- 
himagsik ang mga katutubo. 

Noong unang siglo C.E., isang garison ng mga Ro- 
mano ang pinanatili sa Jerusalem. Ang kanilang ku- 
wartel ay nasa mataas na Tore ng Antonia na kara- 


800 


tig ng bakuran ng templo. Nang kaladkarin si Pablo 
ng isang pulutong ng mga Judio sa labas ng templo 
at tangkain nilang patayin siya, mabilis na nakaba- 
ba ang mga kawal na nasa garison anupat nailig- 
tas siya. (Gaw 21:31, 32) Kapag mga kapanahunan 
ng kapistahang Judio, nagdadala roon ng karagda- 
gang mga kawal upang palakasin ang garisong ito. 
--Tingnan ang ANTONIA, TORE NG. 


GARMITA [Ni (Kay) Gerem (Buto)]. Ang kata- 
wagang ito ay iniuugnay sa Keila, isang pangalan 
na lumilitaw sa isang talaan ng mga inapo ni Juda. 
— 1Cr 4:19. 


GASELA [sa Heb., tsevi’; tseviyah’ (babaing ga- 
sela); tsava’”; tseva-ah' (babaing gasela); sa Gr., dor- 
kas']. Alinman sa sari-saring uri ng matulin at 
magagandang maliit na antilope. Malamang na pa- 
milyar ang sinaunang mga Hebreo sa Gazella dor- 
cas, na matatagpuan sa Arabia, Ehipto, Palestina, at 
Sirya. Ang hayop na ito ay may haba na mga 1 m 
(3.5 piye) at may taas na humigit-kumulang sa 
0.6 m (2 piye) hanggang sa balikat. Kapuwa ang la- 
laki at babae ay may hugis-lirang mga sungay na 
maaaring umabot sa haba na 0.3 m (1 piye) at pa- 
rang nababalutan ng patung-patong na singsing. 
Ang kalakhang kulay ng gaselang ito ay maputlang 
abuhing-kayumanggi, anupat may matingkad at 
mapusyaw na mga guhit sa mukha at kulay puti 
ang tiyan at mga binti sa hulihan. Ang balahibo nito 
ay maikli at madulas. Ang isa pang uri ng gasela na 
maaaring kilala ng mga Israelita ay ang mas mala- 
ki, mas matingkad at kulay-abuhing-kayumanggi 
na Gazella arabica.--LARAWAN, Tomo 2, p. 955. 

Ipinahihiwatig sa Kasulatan ang bilis ng gasela, 
na isa sa pinakamatutulin na mamalya. (Sol 2:17; 
8:14) Itinulad sa gasela ang pagiging matulin ng ka- 
patid ni Joab na si Asahel at ng ilang Gadita. (2Sa 
2:18, 1Cr 12:8) Dahil sa pagbagsak ng Babilonya, 
ang kaniyang mga banyagang tagasuporta at mga 
kasamahan ay inihulang tatakas na tulad ng gasela 
patungo sa kani-kanilang lupain. (Isa 13:14) Binang- 
git din ang gasela bilang halimbawa ng mabilis na 
pagkilos para makaiwas sa silo.---Kaw 6:5. 

Malamang na dahil sa kagandahan ng anyo at ga- 
law ng gasela, tinukoy ito sa ilang matitingkad na 
paglalarawan sa Awit ni Solomon (2:9: 4:5: 7:3). Bi- 
nanggit din ang gasela nang panumpain ng Shula- 
mita ang mga anak na babae ng Jerusalem, anupat 
parang pinananagot niya sila sa harap ng lahat ng 
bagay na magaganda.---Sol 2:7: 3:5. 

Ayon sa mga kundisyon ng Kautusang ibinigay sa 
pamamagitan ni Moises, ang gasela ay maaaring 
kainin. (Deu 12:15, 22, 14:4, 5: 15:22) Isa ito sa 
mga karneng regular na inihahanda sa marang- 
yang mesa ni Solomon.---1Ha 4:22, 23. 


801 


GAT [Pisaan ng Ubas]. Isang lunsod ng mga pa- 
nginoon ng alyansa ng mga Filisteo. (1Sa 6:17, 18) 
Palibhasa'y nasa dakong S ng Kapatagan ng Filistia, 
ang Gat ay nagkaroon ng malaking bahagi sa pag- 
hahalinhinan ng mga Israelita at mga Filisteo sa pa- 
mumuno sa lugar na iyon. Ang Gat ang lugar na 
pinagsilangan kay Goliat at sa iba pang mga higan- 
teng mandirigma, at nanahanan doon ang mga 
Anakim noong tumawid ang Israel sa Jordan patu- 
ngo sa Lupang Pangako. (Jos 11:22, 1Sa 17:4, 2Sa 
21:15-22, 1Cr 20:4-8) Ang mga tumatahan sa Gat 
ay tinawag na mga Giteo.--Jos 13:3. 

Hindi kasama sa pananakop ni Josue sa Lupang 
Pangako ang teritoryong tinahanan ng mga Filisteo. 
Sa dakong huli pa ito isasagawa. Ngunit nang tagu- 
bilinan ni Jehova si Josue na iatas ang teritoryo sa 
mga tribo, kabilang sa iniatas sa Juda ang teritor- 
yong kinaroroonan ng Gat.---Jos 13:2, 3: 15:1, 5, 12. 

Sa di-binanggit na mga panahon, kapuwa nakasa- 
gupa ng mga Efraimita at ng mga Benjamita ang 
mga Giteo, gaya ng pahapyaw na nabanggit sa mga 
talaangkanan.--1Cr 7:20, 21, 8:13. 

Noong mga araw ni Samuel, ang nabihag na ka- 
ban ng tipan ay dinala sa Gat, na nagdulot ng kapa- 
hamakan sa mga tumatahan sa lunsod. (1Sa 5:8, 9) 
Di-nagtagal pagkatapos nito, nasupil ng Israel ang 
mga Filisteo, at ang ilang lunsod na kinuha ng 
mga Filisteo mula sa Israel ay “patuloy na nabalik 
sa Israel mula sa Ekron hanggang sa Gat.” (1Sa 
7:14) Nang maglaon, nang mapatay ni David ang 
Giteong higante na si Goliat, tinugis ng Israel ang 
mga Filisteo hanggang sa Ekron at Gat.-- 1Sa 17:23, 
48-53. 

Pagkatapos nito, nang mapilitan si David na tu- 
makas mula kay Saul, nanganlong siya sa Gat. Nang 
ang mga lingkod ni Akis na hari ng Gat ay magsi- 
mulang magsabi: “Hindi ba ito si David na hari sa 
lupain?” natakot si David at nagkunwaring baliw 
upang makatakas. (1Sa 21:10-15) Kumatha si David 
ng dalawang awit na nagpapaalaala sa karanasang 
ito sa Gat. (Aw 34:Sup, 56:Sup) Ngunit noong sumu- 
nod na pagdalaw ni David sa Gat, dumating siya, 
hindi bilang nagsosolong takas, kundi bilang lider 
ng 600 mandirigma at ng kanilang mga pamilya. Ti- 
yak na dahil gustong makuha ni Akis ang suporta ni 
David laban kay Saul, pinahintulutan niya si David 
at ang mga tauhan nito na ligtas na makatahan sa 
bayan ng Ziklag hanggang noong mapatay si Saul 
pagkaraan ng 16 na buwan, na pagkatapos naman 
nito ay lumipat si David sa Hebron. (1Sa 27:2-28:2, 
29:1-11, 2Sa 1:1; 2:1-3) Sa kaniyang panambitan 
para kina Saul at Jonatan, binanggit ni David na ang 
balita tungkol sa pagkamatay ni Saul ay magdudu- 
lot ng pagsasaya at pagbubunyi sa mga Filisteong 
lunsod ng Gat at Askelon.---2Sa 1:20. 


GAT 


Noong panahon ng paghahari ni David, ang Gat at 
ang mga sakop na bayan nito ay napasakamay ng 
mga Israelita. (1Cr 18:1) Ang ilang lalaki mula sa 
Gat ay naging matatapat na tagasuporta ni David, 
at nang tumakas si David mula kay Absalom, may 
600 Giteo na kabilang sa mga sumama sa kaniya. 
(2Sa 15:18) Ngunit noong panahon ng pamamahala 
ni Solomon, si Akis ay tinukoy pa rin bilang hari 
ng Gat. (1Ha 2:39-41) Maliwanag na si Akis ay 
isang basalyong prinsipe at hindi hari sa karani- 
wang diwa. (Tingnan ang ALYANSA, MGA PANGINOON 
NG.) Ang Gat ay muling itinayo at pinatibay ng ka- 
halili ni Solomon na si Rehoboam.---2Cr 11:5-8. 

Nabihag ni Haring Hazael ng Sirya ang Gat mula 
kay Haring Jehoas ng Juda ilang panahon pagkata- 
pos ng ika-23 taon ni Jehoas (876 B.C.E.). (2Ha 12:6, 
17) Maaaring nabawi ng mga Filisteo ang kontrol sa 
lunsod nang maglaon, sapagkat muli itong binihag 
ni Uzias noong kaniyang kampanya laban sa kanila. 
(2Cr 26:3, 6) Tinukoy ng propetang si Amos at, pag- 
katapos, ng propetang si Mikas ang Gat bilang isang 
banyagang lunsod. (Am 6:2, Mik 1:10) Kasunod ng 
paghahambog ng Asiryanong hari na si Sargon 
tungkol sa paglupig niya rito di-nagtagal pagkatapos 
ng 740 B.C.E., wala nang karagdagan pang pagtu- 
koy sa Gat sa kasaysayan, at hindi na ito kabilang sa 
mas huling mga pagbanggit sa Bibliya tungkol sa 
mga Filisteong lunsod.---Zef 2:4: Jer 25:17, 20, Zac 
9:5, 6. 

Hindi alam kung saan ang eksaktong lokasyon ng 
Gat. Bagaman may ilang lugar na iminungkahi, ang 
arkeolohikal na mga paghuhukay sa karamihan sa 
mga lugar na ito ay hindi tumugma sa paglalarawan 
sa kasaysayan tungkol sa lunsod ng Gat. Pinapabo- 
ran ngayon ng ilang iskolar ang Tell es-Safi (Tel Za- 
fit), na 18.5 km (11.5 mi) sa STS ng Asdod. Sinabi ni 
Yohanan Aharoni: “Yamang wala nang nalalabing 
angkop na gulod sa rehiyong ito na nasa gawing ti- 
mog pa, dapat nating muling isaalang-alang ang 
naunang mungkahi na iugnay ang Gat sa Tell es- 
Safi. Ito ay isang malaki at katangi-tanging lugar na 
may kapanahong mababang lunsod na nakapalibot 
sa paanan nito kung saan natuklasan ang maraming 
kagamitang luwad ng mga Filisteo. Ang kinaroroo- 
nan nito kung saan pumapasok ang Wadi es-Sant 
(ang Libis ng Elah) patungo sa kanluraning Sepela 
ay katugmang-katugma ng ulat hinggil sa tagum- 
pay ni David laban kay Goliat na Giteo. Ang laba- 
nan nila ay nangyari sa mas dako pang silangan sa 
pagitan ng Sochoh at Azeka (1 Sam. 17.1), at pagka- 
tapos ay tinugis ng mga Israelita ang mga Filisteo 
'hanggang sa Gat... at sa mga pintuang-daan ng 
Ekron, anupat ang mga Filisteo na nasugatan ay na- 
buwal sa daan mula sa Saaraim hanggang sa Gat at 
Ekron’ (tal. 52).”---The Land of the Bible, isinalin at 
inedit ni A. Rainey, 1979, p. 271. 


GATAM 


GATAM. Ang ikaapat na binanggit na anak ng 
panganay ni Esau na si Elipaz. Si Gatam ay naging 
isa sa mga shik sa mga anak ni Esau.---Gen 36:10, 
11, 15, 16; 1Cr 1:36. 


GATAS. Ang fluidong nanggagaling sa mga ba- 
baing mamalya na nagsisilbing pagkain ng kanilang 
maliliit na anak. Ginagamit din ito bilang pagkain 
ng mga tao sa pangkalahatan. (Gen 18:8, Huk 4:19; 
5:25) Ang salitang Hebreo na isinalin bilang “gatas” 
ay kadalasang tumutukoy sa sariwang gatas at ka- 
raniwa'y naiiba sa mga kulta, keso, at mantikilya. 
(Deu 32:14, 2Sa 17:29, Job 10:10: Kaw 27:27) Ga- 
yunman, hindi nito tinutukoy kung ang gatas ay 
nanggaling sa baka, tupa, o kambing. (Eze 25:4: 1Co 
9:7) Ang maasim o kurtadong gatas ay kadalasang 
hinahaluan ng pulot-pukyutan at itinuturing na 
isang nakarerepreskong inumin. Nagdala si David 
ng “sampung bahagi ng gatas” (“keso,” Vg) sa “pinu- 
no ng sanlibo” noong maghatid siya ng pagkain sa 
kaniyang mga kapatid na nasa kampo ng hukbo. 
Ang mga bahaging ito ay maaaring nasa anyong 
keso na gawa sa sariwang gatas. “Sampung hiwa ng 
malambot na keso" naman ang sinasabi ng Rother- 
ham.--1Sa 17:17, 18. 


Bakit ipinagbawal ng Kautusan na 
pakuluan ang batang kambing sa 
gatas ng kaniyang ina? 


Sa ilalim ng Kautusang Mosaiko, ipinagbawal na 
pakuluan ang batang kambing sa gatas ng kaniyang 
ina. (Deu 14:21) Makalawang ulit na binanggit ang 
pagbabawal na ito may kaugnayan sa pagbibigay ng 
isang tao ng kaniyang mga unang bunga kay Jeho- 
va.--Exo 23:19, 34:26. 

Ipinapalagay ng iba na ang kaugaliang ito ay may 
kaugnayan sa mga pagano, sa idolatriya, o sa mahi- 
ka. Ngunit sa kasalukuyan, hindi matibay ang ebi- 
densiyang sumusuporta sa pangmalas na ito. 

Ang isa pang mungkahi ay na idiniriin ng batas 
na may wasto at nararapat na kaayusan ng mga ba- 
gay-bagay na dapat sundin. Inilaan ng Diyos ang 
gatas ng ina upang mapakain ang kaniyang anak. 
Kung gagamitin iyon upang doon pakuluan ang 
kaniyang anak bago ito kainin, ikapapahamak ito 
ng batang kambing at magiging kabaligtaran ito 
ng iniisip ng Diyos nang ilaan niya ang gatas na 
iyon. 

Ang ikatlong posibilidad ay na ibinigay ang utos 
na ito upang pumukaw ng pagkahabag. Magiging 
kasuwato ito ng iba pang mga utos na nagbabawal 
sa paghahain ng isang hayop kung hindi pa ito na- 
kakapiling ng kaniyang ina nang pitong araw (Lev 


802 


22:27), pagpatay sa isang hayop at sa anak nito sa 
iisang araw (Lev 22:28), o pagkuha kapuwa sa ina at 
sa mga itlog o supling nito mula sa isang pugad 
(Deu 22:6, 7). 

Sa Hula. [Inihula hinggil kay Emmanuel: “Dahil 
sa kasaganaan ng gatas na makukuha ay kakain 
siya ng mantikilya, sapagkat mantikilya at pulot- 
pukyutan ang kakainin ng lahat ng naiwan sa gitna 
ng lupain.” Ang kalagayang ito ay magiging resulta 
ng pagwasak ng mga Asiryano sa Juda. Bunga ng 
pagkawasak na ito, masasakal ang dating sakahang 
lupain dahil sa dami ng mga panirang damo. Kaya 
naman, sa kalakhang bahagi, yaong mga naiwan sa 
lupain ay mapipilitang mabuhay sa pagkain ng mga 
produktong galing sa gatas at pulot-pukyutang li- 
gaw. Palibhasa'y maraming pastulan doon, ang mga 
hayop na matitirang buhay ay makalilikha ng saga- 
nang gatas para sa lubhang lumiit na populasyon. 
--Isa 7:20-25, ihambing ang 37:30-33. 

Makatalinghagang Paggamit. Madalas tuku- 
yin ang gatas sa isang makasagisag o makataling- 
hagang paraan. (Gen 49:12; Sol 5:12: Pan 4:7) Ang 
yaman ng mga bansa at mga bayan ay tinata- 
wag na gatas. (Isa 60:16) Paulit-ulit na inilalarawan 
ang Lupang Pangako bilang “inaagusan ng gatas at 
pulot-pukyutan,” anupat nagpapahiwatig ng kasa- 
ganaan, pagkamabunga, at pag-unlad dahil sa pag- 
papala ni Jehova. (Exo 3:8: Deu 6:3, Jos 5:6; Jer 11:5: 
Eze 20:6, Joe 3:18) Sa Awit ni Solomon, tinukoy ng 
pastol ang kaniyang minamahal na Shulamita bi- 
lang may pulut-pukyutan at gatas sa ilalim ng dila 
nito, anupat maliwanag na nangangahulugang bu- 
mibigkas ang dila nito ng mga salitang kaiga-igaya. 
--Sol 4:11. 

Yamang ang gatas ay tumutulong sa pisikal na 
paglaki tungo sa pagkamaygulang, ang panimulang 
doktrinang Kristiyano ay inihahalintulad sa “gatas” 
para sa mga sanggol sa espirituwal, na magpapala- 
kas sa kanila upang sila'y lumaki hanggang sa kaya 
na nilang tumanggap ng “matigas na pagkain,” ang 
mas malalalim na espirituwal na katotohanan. (1Co 
3:2, Heb 5:12-14) Sa pakikipag-usap sa mga Kristi- 
yano, sinabi ng apostol na si Pedro: “Gaya ng mga 
sanggol na bagong-silang, magkaroon kayo ng pa- 
nanabik sa di-nabantuang gatas na nauukol sa sali- 
ta.” Sa anong layunin? Upang patuloy silang lumaki, 
hindi lamang tungo sa pagkamaygulang kundi “tu- 
ngo sa kaligtasan,” samakatuwid nga, tiyakin para 
sa kanilang sarili ang pagtawag at pagpili sa kanila. 
(IPe 2:2, 2Pe 1:10) Sa Isaias 55:1, tinatawagan ng 
Diyos ang mga nauuhaw sa espirituwal na bumili ng 
espirituwal na “gatas” na ito na tumutulong sa pag- 
laki, anupat sa pamamagitan ng kaniyang di-sana- 
nararapat na kabaitan ay maaari nila itong matamo 
nang “walang salapi at walang bayad.” 


803 


GAT-HEPER [Pisaan ng Ubas ng Heper (Pag- 
huhukay)]. Isang lunsod ng Zebulon sa hanggahan 
nito (Jos 19:10, 13) at bayan ng propetang si Jonas. 
(2Ha 14:25) Karaniwang ipinapalagay na ito ay ang 
Khirbet ez-Zurra' (Tel Gat Hefer), na mga 4 na km 
(2.5 mi) sa HHS ng Nazaret at nasa K lamang ng 
Meshhed (Mash-had), ang kinikilalang lugar ng libi- 
ngan ni Jonas. Waring pinatutunayan ng mga pag- 
gagalugad sa Khirbet ez-Zurra' ang sinasabi ng Bi- 
bliya na ang lugar na ito'y tinatahanan noong mga 
yugto ng panahong nabanggit. 


GATIL SA LIKURAN NG BINTI. Sa mga 
hayop na may apat na paa, ang mga gatil sa likuran 
ng mga binti ay ang mga litid sa itaas ng pinakasa- 
kong ng mga binti sa hulihan. Kapag pinutol ang 
mga litid na ito, ang hayop ay mapipilay, o malu- 
lumpo, at hindi na magagamit sa pagtatrabaho 
o pakikidigma. Sa kanilang sariling kagustuhan, ang 
mga anak ni Jacob na sina Simeon at Levi ay pumi- 
lay ng mga toro, malamang ay noong maghiganti 
sila sa mga Hivita ng Sikem. (Gen 49:5, 6) Pinilay 
ng mga Israelita ang mga kabayo ng kanilang mga 
kaaway sa digmaan. Noong minsan ay espesipikong 
tinagubilinan ni Jehova si Josue na gawin ito. (Jos 
11:6, 9: 2Sa 8:3, 4: 1Cr 18:3, 4) Ito ang pinakasim- 
pleng paraan upang hindi na magamit ang mga ka- 
bayo sa pakikipagbaka. Pagkatapos pilayin ang mga 
kabayo, walang alinlangang pinapatay ang mga ito 
at nililipol kasama ng mga karong pandigma. Sa pa- 
mamagitan ng di-pagkamkam sa mga kabayo ng 
kanilang mga kaaway at di-paggamit ng mga ito sa 
pakikidigma, ang mga Israelita ay maiingatan mula 
sa silo ng pananalig sa mga kabayo ukol sa protek- 
siyon sa halip na kay Jehova.--Ihambing ang Deu 
17:16, Isa 31:1, 3. 


GAT-RIMON 
ng Granada]. 

1. Isang lunsod ng Dan (Jos 19:40, 41, 45) na ini- 
atas sa mga Kohatitang Levita. (Jos 21:20, 23, 24) 
Batay sa 1 Cronica 6:66-70, waring ang Gat-rimon 
ay isang Efraimitang lunsod. Gayunman, salig sa 
katulad na ulat sa Josue 21:23, 24, naniniwala ang 
mga iskolar sa Hebreo na, dahil sa pagkakamali ng 
eskriba, isang bahagi ng teksto ang di-sinasadyang 
naalis at nawala. Kaya naman, iminumungkahi nila 
na isingit ang ganitong mga pananalita (katugma 
ng Jos 21:23) sa unahan ng 1 Cronica 6:69: “At mula 
sa tribo ni Dan, ang Elteke at ang pastulan nito, ang 
Gibeton at ang pastulan nito...” Maaaring ito ang 
orihinal na mababasa sa teksto. Gayunman, hindi 
rin maipagwawalang-bahala ang posibilidad na ang 
Gat-rimon ay isang nakapaloob na Danitang lunsod 
sa teritoryo ng Efraim. 


[Pisaan ng Ubas sa Tabi ng Puno 


GAWA NG MGA APOSTOL, MGA 


Karaniwang ipinapalagay na ang Gat-rimon ay 
ang Tell Jerisheh (Tel Gerisa), na mga 8 km (5 mi) 
sa HS ng makabagong Tel Aviv-Yafo. 

2. Isang lunsod ng Manases na ibinigay sa mga 
Kohatitang Levita. (Jos 21:20, 25) Yamang ang nasa 
katulad na ulat sa 1 Cronica 6:70 ay “Bileam,” nani- 
niwala ang maraming iskolar na ang huling na- 
banggit na pangalan ang orihinal na lumilitaw sa 
Josue 21:25 sa halip na Gat-rimon.--Tingnan ang 
IBLEAM. 


GAWA NG MGA APOSTOL, MGA. Ito ang 
titulong itinawag sa isa sa mga aklat ng Bibliya 
mula noong ikalawang siglo C.E. Pangunahin na 
itong sumasaklaw sa gawain nina Pedro at Pablo, sa 
halip na sa gawain ng lahat ng mga apostol sa pang- 
kalahatan, at naglalaan ito sa atin ng isang lubhang 
mapananaligan at kumpletong kasaysayan ng ka- 
mangha-manghang pasimula at mabilis na pagka- 
buo ng organisasyong Kristiyano, una'y sa gitna ng 
mga Judio at pagkatapos ay sa gitna ng mga Sama- 
ritano at mga bansang Gentil. 

Prominente sa aklat na ito ang nangingibabaw na 
tema ng buong Bibliya, ang Kaharian ni Jehova 
(Gaw 1:3, 8:12, 14:22, 19:8, 20:25; 28:31), at palagi 
tayong napaaalalahanan nito kung paano ‘lubusang 
nagpatotoo ang mga apostol may kinalaman kay 
Kristo at sa Kahariang iyon at kung paano nila lubu- 
sang ginampanan ang kanilang ministeryo. (2:40, 
5:42: 8:25: 10:42: 20:21, 24: 23:11: 26:22, 28:23) Ang 
aklat ay naglalaan din ng mahusay na makasaysa- 
yang impormasyon na nakatutulong upang mauna- 
waan ang kinasihang mga liham na nasa Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan. 

Manunulat. Sa pambungad na mga salita ng 
Mga Gawa, tinutukoy ang Ebanghelyo ni Lucas bi- 
lang “ang unang ulat.” At yamang ang dalawang 
ulat ay ipinatungkol sa iisang indibiduwal, si Teo- 
filo, alam natin na si Lucas ang manunulat ng 
Mga Gawa, kahit hindi niya inilagda ang kaniyang 
pangalan. (Luc 1:3, Gaw 1:1) Magkahawig ang istilo 
at pananalita ng dalawang ulat. Ipinakikita rin sa 
Muratorian Fragment ng huling bahagi ng ikala- 
wang siglo C.E. na ang manunulat ng Mga Gawa ay 
si Lucas. Sa eklesyastikal na mga akda nina Irenaeus 
ng Lyons, Clemente ng Alejandria, at Tertullian ng 
Cartago noong ikalawang siglo C.E., tinutukoy nila si 
Lucas bilang ang manunulat ng Mga Gawa kapag 
sumisipi sila mula sa aklat. 

Kung Kailan at Saan Isinulat. Ang aklat ay 
sumasaklaw sa isang yugto na mga 28 taon, mula 
sa pag-akyat ni Jesus sa langit noong 33 C.E. hang- 
gang sa katapusan ng ikalawang taon ng pagkakabi- 
langgo ni Pablo sa Roma noong mga 61 C.E. Sa loob 
ng yugtong iyon, apat na Romanong emperador ang 


GAWA NG MGA APOSTOL, MGA 


sunud-sunod na namahala: sina Tiberio, Caligula, 
Claudio, at Nero. Yamang naglalahad ito ng mga 
pangyayari hanggang sa ikalawang taon ng pagka- 
kabilanggo ni Pablo sa Roma, hindi posibleng nata- 
pos ito nang mas maaga kaysa roon. Kung ang ulat 
ay isinulat nang mas dakong huli, makatuwirang 
asahan na maglalaan si Lucas ng higit pang impor- 
masyon tungkol kay Pablo. Kung isinulat ito pagka- 
raan ng taong 64 C.E., tiyak na mababanggit ang 
marahas na pag-uusig ni Nero na nagsimula noon. 
At kung isinulat naman ito pagkaraan ng 70 C.E., 
gaya ng iginigiit ng ilan, aasahan nating maitatala 
ang pagkawasak ng Jerusalem. 

Ang manunulat na si Lucas ay sumama kay Pablo 
sa kalakhang bahagi ng mga paglalakbay ng apos- 
tol, kabilang na rito ang mapanganib na pagbibiya- 
he patungong Roma, na makikita sa paggamit niya 


Ang pasimula ng kongregasyong Kristiyano at isang rekord 
ng masigasig na pangmadlang pagpapatotoo nito sa harap 
ng matinding pagsalansang 


Panahong saklaw: 33 hanggang mga 61 C.E. 


Bago umakyat sa langit, inatasan ni Jesus ang mga 
tagasunod na maging mga saksi niya bilang ang 
Mesiyas ni Jehova (1:1-26) 

Matapos tumanggap ng banal na espiritu, ang mga 
alagad ay buong-tapang na nagpatotoo sa mara- 
ming wika (2:1-5:42) 

Ang mga Judio sa Jerusalem mula sa maraming lupain ay bi- 
nigyan ng patotoo sa sarili nilang wika, mga 3,000 ang na- 
bautismuhan 

Sina Pedro at Juan ay inaresto at dinala sa harap ng Sanedrin: 
walang-takot nilang ipinahayag na hindi sila titigil sa pagpa- 
patotoo 

Puspos ng banal na espiritu, ang lahat ng mga alagad ay may- 
tapang na nagsalita ng salita ng Diyos, marami ang naging 
mananampalataya 

Inaresto ang mga apostol, pinalaya sila ng isang anghel: 
nang dalhin sa harap ng Sanedrin, ipinahayag nila: “Dapat 
naming sundin ang Diyos bilang tagapamahala sa halip na 
mga tao” 

Lumaganap ang pagpapatotoo dahil sa pag-uusig 
(6:1-9:43) 

Si Esteban ay dinakip, walang-takot na nagpatotoo, namatay 
na isang martir 

Dahil sa pag-uusig, nangalat ang lahat maliban sa mga apostol: 
napatotohanan ang Samaria, nabautismuhan ang bating na 
Etiope 

Nagpakita si Jesus sa mang-uusig na si Saul: si Saul ay na- 
kumberte, nabautismuhan, nagsimula sa kaniyang masigasig 
na ministeryo 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG MGA GAWA 


804 


ng pangmaramihang mga panghalip sa unang pa- 
nauhan gaya ng “namin,” “amin,” at “kami” sa Gawa 
16:10-17: 20:5-15: 21:1-18, 27:1-37: 28:1-16. Sa mga 
liham ni Pablo na isinulat mula sa Roma, binabang- 
git niyang naroon din si Lucas. (Col 4:14: Flm 24) 
Samakatuwid, ang pagsulat sa aklat ng Mga Gawa 
ay natapos sa Roma. 

Gaya ng naunawaan na natin, nasaksihan ni Lu- 
cas mismo ang karamihan sa mga isinulat niya, at 
sa kaniyang mga paglalakbay ay nakipag-ugnayan 
siya sa mga kapuwa Kristiyano na alinman sa naki- 
bahagi o nakakita sa partikular na mga pangyaya- 
ring inilarawan niya. Halimbawa, maikukuwento sa 
kaniya ni Juan Marcos ang makahimalang pagpapa- 
laya kay Pedro mula sa bilangguan (Gaw 12:12), sa- 
mantalang maaari naman niyang malaman ang 
mga pangyayaring inilalarawan sa mga kabanata 6 


Sa patnubay ng Diyos, ang patotoo ay nakarating sa 
di-tuling mga Gentil (10:1--12:25) 

Nangaral si Pedro kay Cornelio, sa pamilya nito, at sa mga ka- 
ibigan nito, sila ay nanampalataya, tumanggap ng banal na 
espiritu, at nabautismuhan 

Ang ulat ng apostol hinggil dito ay naging dahilan ng higit na 
paglaganap ng gawain sa gitna ng mga bansa 

Mga paglalakbay ni Pablo ukol sa pag-eebanghelyo 

(13:1-21:26) 

Unang paglalakbay: Patungong Ciprus, Asia Minor. Sina Pablo 
at Bernabe ay may-tapang na nagpatotoo sa madla at sa 
mga sinagoga: itinapon sa labas ng Antioquia, inumog sa Ico- 
nio, una'y itinuring na parang mga diyos sa Listra, pagkata- 
pos ay binato si Pablo 

Pinagpasiyahan ng lupong tagapamahala sa Jerusalem ang usa- 
pin ng pagtutuli: inatasan sina Pablo at Bernabe na ipagbi- 
gay-alam sa mga kapatid na hindi kahilingan ang pagtutuli 
ngunit ang mga mananampalataya ay dapat umiwas sa mga 
bagay na inihain sa mga idolo, sa dugo, at sa pakikiapid 

Ikalawang paglalakbay: Bumalik sa Asia Minor, tungo sa Mace- 
donia at Gresya. Ibinilanggo sa Filipos, ngunit ang tagapagbi- 
langgo at ang pamilya nito ay nabautismuhan, nagsulsol ng 
kaguluhan ang mga Judio sa Tesalonica at Berea, sa Atenas, 
nangaral si Pablo sa sinagoga, sa pamilihan, pagkatapos ay 
sa Areopago: nagministeryo nang 18 buwan sa Corinto 

Ikatlong paglalakbay: Asia Minor, Gresya. Mabungang minister- 
yo sa Efeso, na sinundan ng panggugulo ng mga panday- 
pilak, pinaalalahanan ng apostol ang matatanda 

Si Pablo ay inaresto, nagpatotoo sa mga opisyal, di- 
nala sa Roma (21:27-28:31) 


Matapos umugin sa Jerusalem, iniharap si Pablo sa Sanedrin 


Bilang bilanggo, walang-takot na nagpatotoo si Pablo sa harap 
nina Felix, Festo, at Haring Herodes Agripa Il, gayundin sa- 
mantalang nasa barko patungong Roma 

Bilang bilanggo sa Roma, patuloy na humanap si Pablo ng pa- 
raan upang makapangaral tungkol kay Kristo at sa Kaharian 


805 


at 8 mula sa misyonerong si Felipe. At sabihin pa, si 
Pablo mismo, bilang isang saksi, ay nakapaglahad 
ng maraming detalye ng mga pangyayaring naga- 
nap noong hindi niya kasama si Lucas. 
Autentisidad. Ang katumpakan ng aklat ng 
Mga Gawa ay pinatunayan ng maraming tuklas sa 
arkeolohiya sa paglipas ng mga taon. Halimbawa, si- 
nasabi sa Gawa 13:7 na si Sergio Paulo ang procon- 
sul ng Ciprus. Bagaman kinikilalang ang Ciprus ay 
pinamamahalaan ng isang propraetor, o emisaryo, 
di-katagalan bago dumalaw roon si Pablo, pinatutu- 
nayan ng isang inskripsiyong natagpuan sa Ciprus 
na ang pulo ay talagang sumailalim sa tuwirang pa- 
mamahala ng Senadong Romano sa pamamagitan 
ng isang gobernador ng probinsiya na tinatawag na 
proconsul. Sa katulad na paraan, sa Gresya, noong 
panahon ng pamamahala ni Augusto Cesar, ang 
Acaya ay isang probinsiya sa ilalim ng tuwirang pa- 
mamahala ng Senadong Romano, ngunit nang si Ti- 
berio ang maging emperador, tuwiran niya itong 
pinamahalaan. Nang maglaon, sa ilalim ni Empera- 
dor Claudio, muli itong sumailalim sa kontrol ng se- 
nado, ayon kay Tacitus. Isang piraso ng isang sulat 
ni Claudio sa mga taga-Delphi sa Gresya ang natuk- 
lasan, na bumabanggit sa pagkaproconsul ni Galio. 
Samakatuwid, tama ang Gawa 18:12 sa pagtukoy 
kay Galio bilang ang “proconsul” noong si Pablo ay 
naroon sa Corinto, ang kabisera ng Acaya. (Tingnan 
ang GALIO.) Gayundin, ipinakikita sa isang inskripsi- 
yon sa isang arkong daan sa Tesalonica (na ang 
ilang piraso ay iniingatan sa British Museum) na 
tama ang Gawa 17:8 sa pagtukoy sa “mga tagapa- 
mahala ng lunsod” (“mga politarch,” mga goberna- 
dor ng mga mamamayan), bagaman hindi mata- 
tagpuan ang titulong ito sa klasikal na panitikan. 
Hanggang sa araw na ito sa Atenas, ang Areopa- 
go, o Mars” Hill, kung saan nangaral si Pablo, ay 
nagsisilbing tahimik na patotoo sa pagiging tum- 
pak ng Mga Gawa. (Gaw 17:19) Ang medikal na 
mga termino at mga pananalita na matatagpuan sa 
Mga Gawa ay kasuwato ng ginagamit ng Griegong 
mga manunulat sa medisina noong panahong iyon. 
Ang mga paraan ng paglalakbay sa Gitnang Sila- 
ngan noong unang siglo ay katulad ng inilalarawan 
sa Mga Gawa: sa katihan, sa pamamagitan ng pagla- 
lakad, pagsakay sa kabayo, o sa mga karong hinihi- 
la ng kabayo (23:24, 31, 32; 8:27-38), sa karagatan, 
sa pamamagitan ng mga barkong pangkargamento. 
(21:1-3, 27:1-5) Hindi lamang isa ang timon ng si- 
naunang mga sasakyang iyon kundi dalawang ma- 
lalaking sagwan ang ginagamit na pangkontrol sa 
mga ito, sa gayo'y tumpak na tukuyin sa pangmara- 
mihang bilang. (27:40) May kaugnayan sa tagal at 
distansiya ng paglalakbay at sa mga lugar na dina- 
law, ang paglalarawan sa biyahe ni Pablo sakay ng 
barko patungong Roma (27:1-44) ay kinikilala ng 


GAYO 


makabagong mga marino na pamilyar sa rehiyong 
iyon bilang lubusang mapananaligan. 

Ang Mga Gawa ng mga Apostol ay tinanggap 
nang walang pag-aalinlangan bilang kinasihang Ka- 
sulatan at bilang kanonikal niyaong mga nagkatalo- 
go ng Kasulatan noong ikalawa hanggang ikaapat na 
siglo C.E. Ang ilang bahagi ng aklat, kasama ang 
mga piraso ng apat na Ebanghelyo, ay matatagpuan 
sa manuskritong papiro ng Chester Beatty No. 1 (P#) 
ng ikatlong siglo C.E. Ang manuskritong Michigan 
No. 1571 (P34) ng ikatlo o ikaapat na siglo ay nagla- 
laman ng ilang bahagi ng mga kabanata 18 at 19, at 
ang isang manuskrito na mula noong ikaapat na sig- 
lo, ang Aegyptus No. 8683 (P4), ay naglalaman ng 
ilang bahagi ng mga kabanata 4 hanggang 6. Ang 
aklat ng Mga Gawa ay sinipi ni Polycarp ng Smirna 
noong mga 115 C.E., ni Ignatius ng Antioquia noong 
mga 110 C.E., at ni Clemente ng Roma marahil ay 
sing-aga ng 95 C.E. Pawang sinasang-ayunan nina 
Athanasius, Jerome, at Augustine noong ikaapat na 
siglo ang mas naunang mga talaan na kinabibila- 
ngan ng Mga Gawa. 


GAYO [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “lupain']. 

1. Isang taga-Macedonia na sumama sa apostol 
na si Pablo noong ikatlong paglalakbay nito bilang 
misyonero at, kasama si Aristarco, ay puwersahang 
isinama sa dulaan sa Efeso nang magkaroon ng ka- 
guluhang isinulsol ng panday-pilak na si Demetrio. 
--Gaw 19:29. 

2. Isang Kristiyano mula sa Derbe sa Asia Minor 
na nakatalang kasama ng anim na iba pang suma- 
ma sa apostol na si Pablo noong huling paglalakbay 
nito bilang misyonero. Si Gayo at ang mga ito ay lu- 
militaw na humiwalay kay Pablo at pagkatapos ay 
nauna sa Troas, sa K baybayin ng Asia Minor, kung 
saan nila hinintay si Pablo. (Gaw 20:4, 5) Ang Gayo 
na ito ay maaaring ang Blg. 1 rin, yamang si Aris- 
tarco ay binanggit din sa ulat. Kung gayon, mala- 
mang na mangahulugan ito na si Gayo ay ipinanga- 
nak (o nagmula) sa Macedonia ngunit naninirahan 
na sa Derbe. 

3. Isang Kristiyano na mula sa Corinto na perso- 
nal na binautismuhan ni Pablo. Nang isulat ni Pablo 
ang kaniyang liham sa mga taga-Roma, lumilitaw 
na ang Gayo na ito ang naging punong-abala para 
sa kaniya at gayundin para sa kongregasyon. Ipahi- 
hiwatig nito na ang mga pagtitipon ng kongrega- 
syon sa Corinto ay idinaraos sa tahanan ni Gayo. 
— 1Co 1:14; Ro 16:23. 

4. Isang Kristiyano na sinulatan ng apostol na si 
Juan ng kaniyang ikatlong kinasihang liham at pina- 
purihan niya dahil sa paglakad sa katotohanan at, 
may kinalaman sa pagiging mapagpatuloy nito, da- 
hil sa tapat na gawa nito at sa pag-ibig nito.—3Ju 1, 
3-6. 


GAZA 


GAZA. 


1. Isang sinaunang lunsod na nakatala sa kauna- 
unahang paglalarawan sa hangganan ng Canaan. 
(Gen 10:19) Bukod pa sa mga 20 pagtukoy ng Kasu- 
latan sa Gaza, ang lunsod ay binabanggit sa sinau- 
nang mga rekord ng Ehipto at sa mga inskripsiyon 
nina Ramses II, Thutmose III, at Seti I. Lumilitaw na 
ang Gaza ang pinakatimog-kanlurang lunsod na na- 
kaatas sa tribo ni Juda. (Jos 15:20, 47; Huk 6:3, 4) 
Ang mga tumatahan doon ay tinawag na mga Ga- 
zita.—Jos 13:3; Huk 16:2. 

Iniuugnay ng ilan ang Gaza sa Tell el-'Ajul (Tel 
Bet ‘Eglayim), ngunit hindi pa ito napagtibay ng ar- 
keolohikal na mga paghuhukay roon. Karaniwan na, 
ang sinaunang lunsod ay iniuugnay sa makabagong 
Gaza (Ghazzeh, “Azza), na mga 80 km (50 mi) 
sa KTK ng Jerusalem. Bagaman inihihiwalay sa Da- 
gat Mediteraneo ng mga 5 km (3 mi) ng mababa- 
bang burol ng buhangin, ang Gaza ay nasa isang 
pook na natutubigang mainam na kilala dahil sa 
mga taniman ng olibo, mga namumungang pu- 
nungkahoy at mga puno ng sikomoro, mga puno 
ng ubas, at mga butil. Malamang na nakatulong 
ang agrikultura sa kasaganaan ng sinaunang Gaza. 
Ngunit ang kahalagahan nito ay pangunahin nang 
dahil sa lokasyon nito sa pangunahing lansangan na 
nag-uugnay sa Ehipto at Palestina. Dahil dito, ang 
Gaza ay naging isang “pintuang-daan” kapuwa para 
sa mga pulutong na naglalakbay at sa militar. 

Pinanahanan ng mga Filisteo. Ilang pana- 
hon bago ang Pag-alis ng Israel mula sa Ehipto 
noong 1513 B.C.E., itinaboy ng Hamitikong mga 
Captorim (Gen 10:6, 13, 14) ang “mga Avim, na tu- 
matahan sa mga pamayanan hanggang sa Gaza.” 
(Deu 2:23) Nang pumasok ang mga Israelita sa Lu- 
pang Pangako, ang Gaza mismo ay isang Filisteong 
lunsod at kabilang sa mga tumatahan dito ang ilan 
sa mga Anakim. Bagaman ang mga pakikipagdigma 
ng Israel sa ilalim ni Josue ay umabot hanggang sa 
Gaza, lumilitaw na ang lunsod ay hindi nakuha. 
Nanatili itong isang Filisteong lunsod, at ang ilan sa 
mga Anakim ay patuloy na nanirahan doon. (Jos 
10:41, 11:22, 13:2, 3) Palibhasa'y iniatas sa Juda, 
pagkatapos nito ay nilupig ng tribong ito ang Gaza, 
ngunit hindi napanatili ng mga Judeano ang kani- 
lang kontrol sa lunsod. (Jos 15:20, 47: Huk 1:18) No- 
ong mga araw ni Samson, ang Gaza ay muling na- 
ging isang nakukutaang lunsod ng mga Filisteo, na 
may “bahay” na ginagamit para sa pagsamba kay 
Dagon na makapaglalaman ng mga 3,000 katao, 
o baka higit pa, sa bubong nito. 

Habang si Samson ay nasa Gaza noong isang pag- 
kakataon, “bumangon siya nang maghatinggabi at 
sinunggaban ang mga pinto ng pintuang-daan ng 
lunsod at ang dalawang posteng panggilid at binu- 


806 


not niya ang mga iyon kasama ang halang at ipina- 
san niya sa kaniyang mga balikat at dinala niya ang 
mga iyon hanggang sa taluktok ng bundok na nasa 
tapat ng [na nakaharap sa] Hebron.” (Huk 16:1-3) 
Ang Hebron ay may layong mga 60 km (37 mi) 
mula sa Gaza. Hindi tiyak kung saan ang eksaktong 
lokasyon ng bundok na nakaharap sa Hebron. Ang 
pagdadala ni Samson sa mga pintuang-daan at mga 
posteng panggilid, at paakyat pa sa isang bundok, 
ay malinaw na isang pagpapamalas ng makahima- 
lang kapangyarihan na naging posible lamang sa 
pamamagitan ng espiritu ni Jehova. 

Nang maglaon, pinabagsak ni Samson ang na- 
banggit na bahay na ginagamit para sa pagsamba 
kay Dagon, anupat naging dahilan ito ng sarili ni- 
yang kamatayan at niyaong sa mga Filisteo na nag- 
tipon doon.---Huk 16:21-30. 

Lumilitaw na ang Gaza ay nanatiling isang Filis- 
teong lunsod sa buong kapanahunan ng mga Hu- 
kom (1Sa 6:17) at noong panahon ng pamamahala 
ng mga hari ng Israel. Nagpuno si Haring Solomon 
hanggang sa Gaza sa TK, ngunit maliwanag na na- 
roroon pa rin ang mga Filisteo.---1Ha 4:21, 24. 

Sa Ilalim ng Pamamahala ng Asirya at Babi- 
lonya. Sa pagtatapos ng ikasiyam na siglo B.C.E., 
sa pamamagitan ng kaniyang propetang si Amos, 
sinabi ni Jehova na magsusugo siya ng “apoy” sa 
mga pader ng Gaza, bilang kagantihan dahil sa pag- 
kuha nito ng mga tapon upang ibigay sa mga Edo- 
mita. (Am 1:6, 7) Bagaman ang “mga tapon” ay 
hindi espesipikong tinutukoy na mga Hebreo, mala- 
mang na ang ipinahihiwatig ay ang mga bihag na 
kinuha ng mga Filisteo sa mga paglusob nila sa 
Juda.--Ihambing ang 2Cr 21:16, 17, Joe 3:4-6. 

Di-nagtagal pagkatapos nito, noong mga kalagit- 
naan ng ikawalong siglo B.C.E., nagsimulang mara- 
nasan ng Gaza ang “apoy” ng digmaan. Ayon sa 
mga ulat ng kasaysayan ng Asirya, nilupig ni Tig- 
lat-pileser III ang Gaza, ngunit ang hari nito, si Han- 
no, ay tumakas patungong Ehipto. (Ancient Near 
Eastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, p. 283) 
Lumilitaw na di-nagtagal ay nakabalik si Hanno sa 
Gaza, sapagkat inaangkin ni Sargon II na natalo niya 
ito at ang hukbong Ehipsiyo sa ilalim ni Sib'e na ka- 
alyado nito. Inaangkin ni Sargon II na siya mismo 
ang bumihag kay Hanno at nagdala rito na may 
mga pangaw.-- Ancient Near Eastern Texts, p. 285. 

Mula noong panahong iyon, lumilitaw na sa ka- 
lakhang bahagi ay naging matapat ang Gaza sa 
Asirya. Samakatuwid, maaaring ang pananakit ni 
Haring Hezekias sa mga Filisteo hanggang sa Gaza 
ay isang bahagi ng kaniyang paghihimagsik laban 
sa Asirya. (2Ha 18:1, 7, 8) Pagkatapos ng paghihi- 
magsik na ito, inilunsad ni Haring Senakerib ang ka- 
niyang kampanya laban sa Juda at, ayon sa kani- 


807 


yang mga ulat ng kasaysayan, ibinigay niya ang 
nabihag na mga Judeanong bayan kina Mitinti na 
hari ng Asdod, Padi na hari ng Ekron (na nabi- 
langgo sa Jerusalem), at Sillibel na hari ng Gaza. 
-- Ancient Near Eastern Texts, p. 287, 288. 

Noong panahon ni Jeremias, pinabagsak ng huk- 
bo ng Ehipto ang Gaza. (Jer 47:1) Bago maganap 
ang pangyayaring ito, tinukoy ng pananalita ni Je- 
hova laban sa mga Filisteo na may kapahamakan 
mula sa H na naghihintay sa kanila: “Ang pagkakal- 
bo ay darating sa Gaza.” (Jer 47:2-5: tingnan din 
ang Jer 25:17, 20.) Gaya ng iminumungkahi ng iba 
pang mga talata sa Jeremias (1:14: 46:20), ang “tu- 
big” mula sa “hilaga” na binanggit sa Jeremias 47:2 
ay maliwanag na tumutukoy sa mga hukbong Babi- 
lonyo. Sa katunayan, talaga namang nahawakan ni 
Haring Nabucodonosor ang kontrol sa lugar na ito 
(2Ha 24:1, 7), at ang hari ng Gaza ay binabanggit sa 
mga inskripsiyong Babilonyo. (Ancient Near Eastern 
Texts, p. 308) Dahil dito, ang mga salitang “bago pa- 
bagsakin ni Paraon ang Gaza” (Jer 47:1) ay lumili- 
taw lamang upang matukoy ang panahon nang du- 
mating kay Jeremias ang pananalita ni Jehova may 
kinalaman sa mga Filisteo. Hindi tiyak kung ang 
mga ito man ay tuwirang kaugnay ng dumarating 
na kapahayagan ng kahatulan “mula sa hilaga” na 
tinalakay pagkatapos nito. 

Winasak. Inihayag ng propetang si Zefanias, 
isang kapanahon ni Jeremias, ang isang katulad na 
kahatulan mula kay Jehova para sa Gaza: “Siya 
ay magiging lunsod na pinabayaan.” (Zef 2:4) At 
ang hula ni Zacarias, na itinala pagkatapos na bu- 
magsak ang Babilonya, ay tumukoy sa mga ka- 
pahamakan sa hinaharap: “Makadarama rin [ang 
Gaza] ng napakatitinding kirot.” (Zac 9:5) Pinagtiti- 
bay ng kasaysayan ang katuparan ng inihulang 
mga kapahamakan. Sa huling kalahatian ng ikaapat 
na siglo B.C.E., ang Gaza ay kinuha ni Alejan- 
drong Dakila, pagkatapos ng limang-buwang pag- 
kubkob (dalawang buwan, ayon sa Jewish Antiqui- 
ties, XI, 325 [viii, 4]). Marami sa mga tumatahan 
dito ang pinatay at ang mga nakaligtas ay ipinagbi- 
li sa pagkaalipin. Pagkaraan ng mahigit sa 200 taon, 
ang lunsod ay lubusang winasak ng Judiong si Al- 
exander Jannaeus, pagkatapos ng isang-ta6dng pag- 
kubkob.---Jewish Antiquities, XIII, 364 (xiii, 3). 

Bagaman ipinag-utos ng Romanong gobernador 
ng Sirya, si Gabinius, ang muling pagtatayo ng 
Gaza, malamang na isinagawa ito sa isang bagong 
lugar. (Jewish Antiquities, XIV, 87, 88 [v, 3]) Ipina- 
palagay ng ilang iskolar na sa Gawa 8:26, ang sali- 
tang Griego na eremos (tiwangwang [na dakol) ay 
tumutukoy sa dati at pinabayaang Gaza (bilang ha- 
limbawa, ang AT ay kababasahan: “Wala nang na- 
katira ngayon sa bayan”). Ipinapalagay naman ng 


GEBA 


iba na ang erte-mos ay tumutukoy sa daang patu- 
ngo sa lunsod, kaya naman isinaling “ito ay isang 
daan sa disyerto.”--NW, ihambing ang JB, NE, RS. 

2. Isang lunsod na may mga sakop na bayan na 
nasa teritoryo ng Efraim. (1Cr 7:28) Hindi alam 
kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Ang Gaza 
ay maaaring isang lugar sa kapaligiran ng sinau- 
nang Ai, kung hindi man ang mismong lunsod na 
iyon. Ang pagkakasalin na “Ayyah" na masusumpu- 
ngan sa maraming salin ng Bibliya ay sinusuhayan 
ng maraming manuskritong Hebreo. Gayunman, 
may katibayan ding pabor sa “Gaza” sa iba pang 
mga manuskritong Hebreo, gayundin sa mga Tar- 
gum. 


GAZAM [posible Higad [samakatuwid nga, 
isang mamumutol]]. Ninuno ng ilang Netineo na bu- 
malik mula sa pagkatapon sa Babilonya kasama ni 
Zerubabel.--Ezr 2:1, 2, 43, 48, Ne 7:46, 51. 


GAZEZ [Manggugupit]. Sinasabi ng 1 Cronica 
2:46 na isinilang ng babae ni Caleb na si Epa sina 
Haran, Mosa, at Gazez, at pagkatapos ay sinasabi 
nito na “naging anak [ni Haran] si Gazez.” Kaya, 
maaaring dalawa ang lalaking nagngangalang Ga- 
zez: (1) isang anak ni Caleb, at (2) isang apo ni Ca- 
leb. Ngunit kung ang pananalitang, “Kung tungkol 
kay Haran, naging anak niya si Gazez,” ay isa la- 
mang paglilinaw upang ipakilala ang Gazez na nau- 
nang binanggit hindi bilang anak ni Caleb kundi ka- 
niyang apo, mangangahulugan ito na iisa lamang 
ang Gazez, samakatuwid nga, ang anak ni Haran at 
apo ni Caleb. 


GAZITA, MGA [Ng (Mula sa) Gaza]. Mga tu- 
matahan sa Gaza, anupat ang salita ay kumakapit 
sa mga Filisteo sa dalawang paglitaw nito.---Jos 
13:2, 3; Huk 16:1, 2, tingnan ang GAZA Blg. 1. 


GEBA [Burol]. Isang lunsod ng Benjamin na ibi- 
nigay sa mga Kohatita. Isa ito sa 13 lunsod ng mga 
saserdote. (Jos 18:21, 24: 21:17, 19: 1Cr 6:54, 60) Lu- 
militaw na ang Geba ay nasa hilagaang hangganan 
ng kaharian ng Juda, kung kaya may pananalitang 
“mula sa Geba hanggang sa Beer-sheba.” (2Ha 23:8) 
Karaniwang ipinapalagay na ang sinaunang lunsod 
na ito ay ang nayon ng Jaba‘ na halos 9 na km 
(5.5 mi) sa HHS ng Temple Mount sa Jerusalem. 
Isang matarik na libis ang nasa pagitan ng lugar na 
ito at ng iminumungkahing lokasyon ng sinaunang 
Micmash. Sa libis na iyon ay may dalawang burol na 
may matatarik at mababatong dalisdis. Marahil, 
ang mga ito ang ‘mga batong tulad-ngipin' na Bo- 
zez at Sene, na ang isa ay “nakaharap sa Micmash" 
at ang isa naman ay “nakaharap sa Geba.”-- 1Sa 14: 
4, 5. 


GEBAL 


Ang Geba ay isa sa mga lunsod na binanggit sa 
kampanya ni Haring Saul laban sa mga Filisteo. Ma- 
liwanag na sa utos ng kaniyang amang si Saul, pina- 
bagsak ni Jonatan ang “garison” ng mga Filisteo 
sa Geba. (1Sa 13:3, 4) Bilang pagganti, nagtipon ang 
mga Filisteo ng isang malakas na hukbo sa Mic- 
mash, kaya naman maraming Israelita ang nagtago 
dahil sa takot, at ang ilan ay tumakas pa nga pata- 
wid ng Jordan. (1Sa 13:5-7) Nang maglaon, mula sa 
Geba ay yumaon si Jonatan patungo sa himpilang 
Filisteo, na walang alinlangang nasa gilid ng “ba- 
nging tawiran ng Micmash.” Gamit ang kaniyang 
mga kamay at mga paa, ginapang at inakyat ni Jo- 
natan ang matarik na daanan patungo sa himpilan 
at, sa tulong ng kaniyang tagapagdala ng baluti, pi- 
nabagsak niya ang mga 20 Filisteo.--1Sa 14:6-14: 
ihambing ang 1Sa 13:16, 23. 

Pagkaraan ng maraming taon, pinatibay ni Asa 
ang Geba sa pamamagitan ng mga bato at mga 
tabla ng Rama. (1Ha 15:22, 2Cr 16:6) Noong isang 
panahon na hindi tiniyak sa Bibliya, ang ilan sa mga 
naninirahan sa Geba ay dinala sa pagkatapon sa 
Manahat. (1Cr 8:6) Nang ang hukbong Asiryano 
sa ilalim ng pangunguna ni Senakerib ay humayo 
patungong Jerusalem, lumilitaw na dumaan sila sa 
Geba. (Isa 10:24, 28-32) Kabilang sa mga Judiong 
bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya ang ‘mga 
anak ng Geba.’ Ang lunsod ng Geba ay muling tini- 
rahan pagkabalik ng mga Judio. (Ezr 2:1, 26, Ne 7: 
6, 30; 11:31, 12:29) Bilang pagtukoy sa pagkakataas 
ng muling-itinayong Jerusalem, binanggit ng pro- 
petang si Zacarias na ang maburol at bulubundu- 
king lupain na nasa pagitan ng Geba at Rimon 
ay magiging mababa tulad ng Araba.--Zac 14:10, 
tingnan ang GIBEAH Blg. 2. 


GEBAL [posible, Teritoryo: Hanggahan], MGA 
GEBALITA. 

1. Ang Gebal, isang lunsod ng Fenicia sa bayba- 
ying dagat ng Mediteraneo, ay iniuugnay sa maka- 
bagong Jebeil, mga 28 km (17 mi) sa HHS ng Bei- 
rut. Itinuturing ng mga istoryador ang Gebal, ang 
Byblos ng mga Griego, na isa sa pinakamatatan- 
dang lunsod sa Gitnang Silangan.--Tingnan ang 
Jos 13:5, tlb sa Rbi8. 

Isinama ni Jehova “ang lupain ng mga Gebalita” 
sa mga pook na kukunin pa lamang ng Israel noong 
mga araw ni Josue. (Jos 13:1-5) Itinawag-pansin ito 
ng mga kritiko bilang isang di-pagkakasuwato, ya- 
mang ang lunsod ng Gebal ay nasa malayong H ng 
Israel (mga 100 km [60 mi] sa H ng Dan) at lumili- 
taw na hindi kailanman napasailalim ng pamumuno 
ng Israel. Iminumungkahi ng ilang iskolar na ang 
tekstong Hebreo ay nasira sa talatang ito at itinutu- 
ring nila na ang sinaunang ulat ay kababasahan ng 
“ang lupaing karatig ng Lebanon,” o 'hanggang sa 


808 


hanggahan ng mga Gebalita. Gayunman, dapat 
ding pansinin na ang mga pangako ni Jehova sa Jo- 
sue 13:2-7 ay may pasubali. Kaya maaaring hindi 
natamo ng Israel ang Gebal dahil sa sarili nitong 
pagsuway.---Ihambing ang Jos 23:12, 13. 

Tinulungan ng mga Gebalita si Solomon noong 
ika-11 siglo B.C.E. sa paghahanda ng mga materya- 
les para sa pagtatayo ng templo. (1Ha 5:18) Itinala 
ni Jehova ang “matatandang lalaki ng Gebal” na ka- 
bilang sa mga tumulong upang mapanatili ang ka- 
pangyarihan at kaluwalhatian ng Tiro sa komersiyo. 
—Eze 27:9. 

2. Isa pang Gebal ang nakatalang kasama ng 
Ammon at Amalek sa Awit 83:7, at sa gayon ay lu- 
militaw na ito ay nasa T o S ng Dagat na Pa- 
tay. Bagaman hindi alam kung saan ang eksaktong 
lokasyon nito, inilalagay ito ng ilang iskolar sa kapa- 
ligiran ng Petra, mga 100 km (60 mi) sa HHS ng 
Gulpo ng ‘Aqaba. 


GEBER [Matipunong lalaki]. Isa sa 12 kinata- 
wan ni Solomon na may pananagutang maglaan ng 
pagkain para sa hari at sa sambahayan nito isang 
buwan sa isang taon. Si Geber ay ipinakilala bilang 
anak ni Uri, at malamang na ang kaniyang anak ay 
naglingkod din bilang isang kinatawan.--IHa 4: 
7, 13, 19. 


GEBIM [Mga Estero]. Ang mga naninirahan sa 
lugar na ito'y humanap ng mapagkakanlungan mula 
sa sumasalakay na hukbong Asiryano nang humayo 
ito laban sa Sion, noong mga araw ni Hezekias. (Isa 
10:24, 31, ihambing ang kab 36, 37.) Hindi alam 
kung saan ang eksaktong lokasyon nito. 


GEDALIAS [Si Jehova ay Dakila]. 

1. Isang Levitang mang-aawit na, noong pana- 
hon ni David, itinalaga sa pamamagitan ng pala- 
bunutan upang mangasiwa sa ikalawa sa 24 na 
pangkat na naglilingkod na may tig-12 manunugtog 
bawat isa.— 1Cr 25:3, 9, 31. 

2. Lolo ng propetang si Zefanias at posibleng 
isang inapo ni Haring Hezekias.--7ef 1:1. 

3. Anak ni Pasur, isa sa mga prinsipe sa Jerusa- 
lem na nag-akusa kay Jeremias sa harap ni Ha- 
ring Zedekias ng pagpapahina sa mga lalaking 
mandirigma at sa buong bayan at humimok na pa- 
tayin si Jeremias dahil dito. Matapos bigyang-kala- 
yaan ng hari, inihagis ng mga prinsipeng ito si Je- 
remias sa isang malusak na imbakang-tubig.---Jer 
38:1-6. 

4. Ang “anak ni Ahikam na anak ni Sapan.” 
Pagkatapos ng pagkawasak ng Jerusalem noong 
607 B.C.E., inatasan ni Haring Nabucodonosor si 
Gedalias bilang gobernador sa mga Judio na nai- 
wan sa lupain ng Juda. Nanirahan si Gedalias sa 


809 


Mizpa, at doon nanahanan ang propetang si Jere- 
mias. Pagkatapos, ang mga Judeanong pinuno ng 
militar na hindi nabihag, nang marinig na inatasan 
si Gedalias bilang gobernador, ay pumaroon sa ka- 
niya sa Mizpa kasama ang kanilang mga tauhan. 
Tiniyak sa kanila ni Gedalias, sa ilalim ng panu- 
numpa, na mapapabuti sila hangga't pinaglilingku- 
ran nila ang hari ng Babilonya, at pinasigla niya si- 
lang magtipon ng alak, langis, at mga bungang 
pantag-araw. Maging ang mga Judio na nangalat 
sa Moab, Ammon, Edom, at sa iba pang dako ay 
patuloy na pumaparoon kay Gedalias. 

Ang lahat ng ito ay maliwanag na hindi kaayon 
ng kagustuhan ni Baalis na hari ng Ammon, na 
nagpakanang paslangin si Gobernador Gedalias sa 
tulong ni Ismael. Nang malaman ito, sinabi ni Joha- 
nan at ng iba pang mga pinuno ng hukbong militar 
sa gobernador ang tungkol dito, ngunit hindi siya 
naniwala sa kanila. Nilapitan pa nga ni Johanan si 
Gedalias nang sarilinan at nag-alok na papatayin 
niya si Ismael upang mabigo ang pakana. Ngunit 
hindi iyon pinakinggan ni Gedalias, anupat inisip na 
kabulaanan ang sinasalita tungkol kay Ismael. Kaya 
nang dumating si Ismael sa Mizpa, kasama ang 
sampung iba pang lalaki, hindi nag-ingat si Geda- 
lias. Kumain siyang kasama nila, at habang kuma- 
kain sila, tumindig si Ismael at ang mga lalaking ka- 
sama nito at pinatay si Gedalias gayundin ang lahat 
ng mga Judio at mga Caldeo na kasama ni Gedalias. 
--2Ha 25:22-25, Jer 39:14, 40:5-41:3. 

5. Isa sa mga saserdote noong panahon ni Ezra 
na kabilang sa mga kumuha ng mga asawang ban- 
yaga at nangakong paalisin ang mga ito.--Ezr 10: 
18, 19. 


GEDER Batong Pader]. Isang bayan sa Canaan. 
Ang hari nito ay isa sa 31 hari na nilupig ni Josue. 
(Jos 12:13) Ipinakikita ng Josue 12:7, 8 na ito'y nasa 
K panig ng Jordan, at dahil binanggit ito kasunod 
ng Debir, maaaring ito'y nasa rehiyon ng Sepela. 
Maaaring ito rin ang Bet-gader sa 1 Cronica 2:51. 
Gayunman, hindi tiyak kung saan ang eksaktong lo- 
kasyon nito. Noong panahon ni David, isang lalaking 
tinatawag na Baal-hanan na Gederita ang nangasi- 
wa sa mga taniman ng olibo at sa mga puno ng si- 
komoro ni David sa Sepela. Ipinapalagay na maaa- 
ring siya'y nagmula sa Geder o sa Gedera.--1Cr 
27:28. 


GEDERA [Kural na Bato]. 

1. Isang lunsod sa Sepela na iniatas sa Juda. (Jos 
15:20, 33, 36) Karaniwang ipinapalagay na ang Ge- 
dera ay ang Jedireh, mga 22 km (14 na mi) sa KHK 
ng sinasabing lokasyon ng Estaol. Ang ilan sa mga 
tumatahan sa lunsod na ito ay nakilala sa paggawa 
ng mga kagamitang luwad.---1Cr 4:23. 


GEDOR 


2. Lumilitaw na ito ay pangalan ng isang lugar sa 
teritoryo ng Benjamin, ang bayan ni “Jozabad na 
Gederatita.” (1Cr 12:1, 2, 4) Ipinapalagay ng ilang 
heograpo na ito ay ang Judeira, mga 1.5 km (1 mi) 
sa HS ng Gibeon. 


GEDERATITA [Ng (Mula sa) Gedera]. Isang 
katawagang ikinapit kay Jozabad, isang Benjami- 
tang mandirigma na bihasa sa paggamit ng ka- 
liwa o kanang kamay na kasamahan ni David, 
at lumilitaw na nagpapakilala na siya ay mula 
sa Gedera ng Benjamin.--1Cr 12:1-4, tingnan ang 
GEDERA Blg. 2. 


GEDERITA [Ng (Mula sa) Geder]. Isang termi- 
no na ikinapit kay Baal-hanan. (1Cr 27:28) Pinanini- 
walaan na hinalaw ito sa pangalan ng kaniyang 
tinubuang lunsod, alinman sa Geder (Jos 12:13) 
o Gedera.--Jos 15:36. 


GEDEROT [Mga Kural na Bato]. Isang lunsod 
sa Sepela na iniatas sa Juda. (Jos 15:20, 33, 41) Isa 
ito sa mga lugar na kinuha ng mga Filisteo no- 
ong panahon ng paghahari ni Haring Ahaz (761- 
746 B.C.E.). (2Cr 28:18, 19) Ipinapalagay ng ilang 
heograpo na ang Gederot ay nasa kinaroroonan ng 
Qatra, isang tiwangwang na nayon sa isang gulod 
na nasa makabagong Gedera, mga 13 km (8 mi) 
sa SHS ng Asdod. Gayunman, may mga nagsasa- 
bing napakalayo nito sa K para masabing ito'y nasa 
Sepela. 


GEDEROTAIM. Isang pangalan na nanganga- 
hulugang “Dalawang Kural na Bato.” Lumilitaw ito 
kasama ng mga lunsod ng Juda sa Sepela, ngunit sa 
ngayon ay hindi alam kung saan ang lokasyon nito. 
(Jos 15:20, 33, 36) Sa halip na Gederotaim, ang 
Griegong Septuagint ay kababasahan ng “at ang ka- 
niyang mga kulungan ng tupa,” samakatuwid nga, 
'ang mga kulungan ng tupa’ ng naunang itinalang 
lugar, ang Gedera. Sa paggamit ng ganitong pana- 
nalita, ang kabuuang bilang ng mga lunsod sa tala- 
an ay bababa mula sa 15 tungo sa binanggit na 14. 
(Jos 15:33-36) Ngunit, yamang ang pananalitang 
ito ay magmimistulang di-pangkaraniwan sa ga- 
yong mga talaan, may mga nagmumungkahi na 
ang teksto ay maaaring isalin bilang “Gedera o Ge- 
derotaim” sa halip na “Gedera at Gederotaim.” 


GEDOR [Batong Pader]. 

1. Ang anak ni Jeiel na mula sa bayan ng Gi- 
beon. Bilang miyembro ng tribo ni Benjamin, siya 
ay kapatid ng lolo ni Haring Saul.--ICr 8:29-31, 
9:35-39. 

2. Isang anak ni Penuel na mula sa tribo ni 
Juda. Maaaring ito ay pangalan ng isang bayan. 
— 1Cr 4:4. 


GE-HARASIM 


3. Isang anak ni Jered na mula rin sa tribo ni 
Juda. Maaaring ito ay pangalan ng isang bayan. 
— 1Cr 4:18. 

4. Isang bayan sa bulubunduking pook ng Juda. 
(Jos 15:48, 58) Iniuugnay ito sa Khirbet Jedur na 
mga 12 km (7.5 mi) sa H ng Hebron. Maaaring tinu- 
tukoy rin ito sa 1 Cronica 4:18. Ang pagbanggit, sa 
talata ring iyon, sa Soco at Zanoa, na kapuwa lumi- 
litaw sa ibang dako bilang mga pangalan ng mga 
bayan, ay inaakala ng ilan na nagpapahiwatig na 
ang Gedor ay malamang na isa ring bayan kung 
saan si Jered ang tagapagtatag, o “ama.” 

5. Isang bayan na binabanggit may kaugnayan 
sa mga gawain ng mga Simeonita. (1Cr 4:24, 39) 
Ang Griegong Septuagint ay kababasahan dito ng 
“Gerar.”--Tingnan ang GERAR. 

6. Isang lugar sa Benjamin. (1Cr 12:1, 2, 7) Ang 
isang iminumungkahing lokasyon nito ay ang Khir- 
bet el-Gudeira, na mga 16 na km (10 mi) sa HK ng 
Jerusalem. 


GE-HARASIM [libis ng mga Bihasang Mang- 
gagawa]. Isang libis na ipinangalan sa komuni- 
dad ng mga bihasang manggagawa na naninirahan 
doon. (1Cr 4:14) Si Joab ang “ama,” o nagtatag, sa 
komunidad, gayunman maliwanag na hindi ito ang 
Joab noong panahon ni David. Tinirahan ito ng mga 
Benjamita pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya. 
(Ne 11:31, 35) Ipinapalagay ng ilang heograpo na ito 
ay nasa Wadi esh-Shellal, isang malapad na libis na 
may layong ilang milya sa TS ng Tel Aviv-Yafo. Ipi- 
napalagay naman ng iba na ito ay ang Sarafand el- 
Kharab sa gawing TK ng unang binanggit na lugar. 


GEHAZI. Isang tagapaglingkod ni Eliseo na pro- 
peta. 

Nang pinag-iisipan ni Eliseo kung ano ang maaa- 
ring gawin para sa isang mapagpatuloy na babaing 
Sunamita, si Gehazi ang nagtawag-pansin sa kani- 
yang panginoon na wala itong anak at matanda na 
ang asawa nito. Kaya sinabi ni Eliseo sa babae na 
gagantimpalaan ito ng isang anak na lalaki. Pagka- 
raan ng ilang taon, ang batang ibinigay sa makahi- 
malang paraan ay nagkasakit at namatay. Sa ga- 
yon ay pumaroon ang Sunamita sa Bundok Carmel 
upang makita si Eliseo at hinawakan niya ang mga 
paa nito. Nang makita ito, tinangka ni Gehazi na ita- 
boy ang babae ngunit sinabihan siyang pabayaan 
ito. Pagkatapos magsalita ng babae, kaagad na inu- 
tusan ni Eliseo si Gehazi na maunang magtungo sa 
bata, habang kasunod naman si Eliseo at ang babae. 
Samantalang patungo pa sila roon ay sinalubong 
sila ni Gehazi at ibinalita na kahit inilagay niya ang 
baston ni Eliseo sa ibabaw ng mukha ng bata, “ang 
bata ay hindi gumising.” Ngunit di-kalaunan pagka- 


810 


rating doon ni Eliseo, binuhay niyang muli ang anak 
ng Sunamita.---2Ha 4:12-37. 

Nang maglaon, dahil may darating na pitong- 
taong taggutom, iminungkahi ni Eliseo na ang Su- 
namita at ang sambahayan nito ay manirahan 
bilang dayuhan saanman posible. Pagkaraan ng 
taggutom, bumalik ang babae sa Israel mula sa Fi- 
listia at nilapitan ang hari taglay ang pakiusap na 
maibalik sa kaniya ang kaniyang bahay at bukid. 
Nagkataon naman na noong panahong iyon ay isi- 
nasaysay ni Gehazi sa hari kung paanong binuhay- 
muli ni Eliseo ang anak ng babaing iyon. Nang ma- 
rinig ang sariling ulat ng Sunamita tungkol dito, 
ipinag-utos ng hari na ibalik sa babae ang lahat ng 
pag-aari nito, kasama na ang lahat ng inani sa bu- 
kid nito noong wala ito roon.---2Ha 8:1-6. 

Ang kasakiman sa makasariling pakinabang ang 
nagpahamak kay Gehazi. Ito ay may kaugnayan sa 
pagpapagaling kay Naaman na Siryano. Bagaman 
tumanggi si Eliseo na tanggapin ang isang kaloob 
mula kay Naaman dahil sa pagpapagaling sa ketong 
nito (2Ha 5:14-16), inimbot ni Gehazi ang isang ka- 
loob at nangatuwiran na nararapat lamang na tang- 
gapin ito. Kaya hinabol niya si Naaman at, sa panga- 
lan ni Eliseo, humingi siya ng isang talento na pilak 
(nagkakahalaga ng 86,606) at dalawang pamalit na 
kasuutan, na diumano'y para sa dalawang kabata- 
ang lalaki mula sa mga anak ng mga propeta na ka- 
rarating lamang mula sa bulubunduking pook ng 
Efraim. Malugod siyang binigyan ni Naaman ng 
hindi lamang isa kundi dalawang talento na pilak, at 
gayundin ng dalawang pamalit na kasuutan, at inu- 
tusan ang dalawa sa kaniyang mga tagapaglingkod 
na dalhin ang kaloob para kay Gehazi. Sa Opel, ki- 
nuha ni Gehazi ang kaloob mula sa mga kamay ng 
mga tagapaglingkod, pinaalis sila, inilagay ang kalo- 
ob sa kaniyang bahay, at pagkatapos ay humarap na 
walang dala kay Eliseo, anupat ikinaila pa nga na 
umalis siya nang siya'y tanungin: “Saan ka nangga- 
ling, Gehazi?” Bilang resulta, nagkaketong si Geha- 
zi. Kaya dahil sa kaniyang kasakiman, at pagiging 
mapanlinlang din, naiwala ni Gehazi ang kaniyang 
pribilehiyo bilang tagapaglingkod ni Eliseo, bukod 
pa sa nagdulot siya ng ketong sa kaniyang sarili at 
sa kaniyang supling.---2Ha 5:20-27. 


GEHENNA [anyong Gr. ng Heb. na Geh Hin- 
nom, “Libis ng Hinom']. Ang pangalang ito ay 
lumilitaw nang 12 ulit sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan, at bagaman nangahas ang maraming 
tagapagsalin na isalin ito bilang “impiyerno,” ang 
ilang makabagong salin ay gumamit ng translitera- 
syon na mula sa salitang Griego na geen-na.---Mat 
5:22, Ro, Mo, ED, NW, BC (Kastila), NC (Kastila), ga- 
yundin ang mga talababa ng Da at RS. 


811 


Ang malalim at makitid na Libis ng Hinom, na 
nakilala nang maglaon sa Griegong pangalan nito 
na Gehemna, ay nasa dakong T at TK ng sinaunang 
Jerusalem, at sa ngayon ay ang makabagong-pana- 
hong Wadi er-Rababi (Ge Ben Hinnom). (Jos 15:8, 
18:16, Jer 19:2, 6; tingnan ang HINOM, LIBIS NG.) 
Doon, ang mga hari ng Juda na sina Ahaz at Mana- 
ses ay nagsagawa ng idolatrosong pagsamba na 
may kasamang paghahain ng mga tao kay Baal sa 
pamamagitan ng apoy. (2Cr 28:1, 3; 33:1, 6, Jer 7: 
31, 32, 32:35) Nang maglaon, upang mahinto na ang 
gayong mga gawain doon, pinarumi ng tapat na si 
Haring Josias ang dakong iyon ng idolatrosong pag- 
samba, partikular na ang bahaging tinatawag na To- 
pet.---2Ha 23:10. 

Hindi Sagisag ng Walang-Hanggang Pagpa- 
pahirap. Pinag-ugnay ni Jesu-Kristo ang apoy at 
ang Gehenna (Mat 5:22: 18:9, Mar 9:47, 48), gaya 
rin ng ginawa ng alagad na si Santiago, ang tanging 
manunulat ng Bibliya, maliban kina Mateo, Marcos 
at Lucas, na gumamit ng salitang ito. (San 3:6) Sini- 
sikap ng ilang komentarista na pag-ugnayin ang ga- 
yong maapoy na katangian ng Gehenna at ang pag- 
susunog ng mga haing tao na isinasagawa bago 
ang paghahari ni Josias, at batay rito, naniniwala 
sila na ginamit ni Jesus ang Gehenna bilang sa- 
gisag ng walang-hanggang pagpapahirap. Gayun- 
man, yamang nagpahayag ng pagkasuklam ang 
Diyos na Jehova sa gayong gawain, at sinabi niyang 
ito'y “isang bagay na hindi ko iniutos ni pumasok 
man sa aking puso” (Jer 7:31; 32:35), malayong 
mangyari na ibabatay ni Jesus sa gayong idolatro- 
song gawain ang makasagisag na kahulugan ng Ge- 
henna noong tinatalakay niya ang hatol ng Diyos. 
Mapapansin na sa hula ay sinabi ng Diyos na ang Li- 
bis ng Hinom ay magsisilbing tapunan ng mga 
bangkay at hindi isang dako na doo'y pahihirapan 
ang buhay na mga biktima. (Jer 7:32, 33; 19:2, 
6, 7, 10, 11) Kaya naman, karaniwang kinikilala na 
ang “mababang kapatagan ng mga bangkay at abo 
ng taba' na binanggit sa Jeremias 31:40 ay tumutu- 
koy sa Libis ng Hinom. Mayroon ding pintuang- 
daan na kilala bilang ang “Pintuang-daan ng mga 
Bunton ng Abo” na nakaharap sa silanganing dulo 
ng libis sa salubungan nito at ng bangin ng Kidron. 
- Ne 3:13, 14. 

Samakatuwid, ang patotoo ng Bibliya tungkol sa 
Gehenna ay karaniwang kasuwato ng tradisyonal na 
pangmalas na makikita sa mga impormasyong rabi- 
niko at iba pa. Sinasabi ng pangmalas na iyon na ang 
Libis ng Hinom ay ginagamit noon bilang tapunan 
ng mga basurang galing sa lunsod ng Jerusalem. (Sa 
Mat 5:30, isinalin ng The New Testament in Modern 
English ang geenna bilang “bunton ng basura.") 
May kinalaman sa kasaysayan ng “Gehinnom,” ang 
Judiong komentarista na si David Kimhi (1160?- 


GEHENNA 


1235?), sa kaniyang komento tungkol sa Awit 27:13, 
ay nagbigay ng ganitong impormasyon: “At ito'y 
isang dako na nasa lupaing karatig ng Jerusalem, at 
ito'y isang nakapandidiring dako, at itinatapon nila 
roon ang maruruming bagay at mga bangkay. Wa- 
lang tigil din ang apoy roon upang sunugin ang ma- 
ruruming bagay at ang mga buto ng mga bangkay. 
Kaya naman, ang hatol sa mga balakyot ay mata- 
linghagang tinatawag na Gehinnom.” 

Sumasagisag sa Lubusang Pagkapuksa. Ma- 
liwanag na ginamit ni Jesus ang Gehenna bilang sa- 
gisag ng lubos na pagkapuksang resulta ng pagha- 
tol ng Diyos, na doo'y wala nang pagkabuhay-muli. 
(Mat 10:28, Luc 12:4, 5) Ang mga eskriba at mga Pa- 
riseo, palibhasa'y isang balakyot na grupo, ay hina- 
tulang “nakahanay ukol sa Gehenna.” (Mat 23:13-15, 
33) Upang maiwasan ng mga tagasunod ni Jesus 
ang gayong pagkapuksa, dapat nilang alisin ang 
anumang bagay na nagdudulot ng espirituwal na 
pagkatisod. Ang ‘pagputol sa kamay o paa” at ang 
"pagdukit sa mata" ay makasagisag na lumalarawan 
sa pagpatay nila sa mga sangkap na ito ng katawan 
may kinalaman sa kasalanan.--Mat 18:9, Mar 9:43- 
47: Col 3:5, ihambing ang Mat 5:27-30. 

Waring tinutukoy rin ni Jesus ang Isaias 66:24 
nang ilarawan niya ang Gehenna bilang isang dako 
“kung saan ang kanilang mga uod ay hindi nama- 
matay at ang apoy ay hindi naaapula.” (Mar 9:47, 
48) Maliwanag na hindi pagpapahirap kundi lubu- 
sang pagkapuksa ang makasagisag na inilalarawan 
dito sapagkat hindi mga taong buhay ang tinatala- 
kay sa teksto sa Isaias kundi “mga bangkay ng mga 
taong sumalansang" sa Diyos. Kung ang Libis ng Hi- 
nom ay isang tapunan ng basura at mga bangkay, 
gaya ng ipinakikita ng mga katibayan, ang tanging 
paraan para matupok ang mga basurang iyon ay sa 
pamamagitan ng apoy, na marahil ay lalo pang nag- 
liliyab dahil sa idinaragdag na asupre (ihambing 
ang Isa 30:33). Sa mga dakong hindi naaabot ng 
apoy, nagkakaroon naman ng mga bulati, o uod, at 
inuubos ng mga ito ang anumang hindi natupok ng 
apoy. Batay rito, ang mga salita ni Jesus ay manga- 
ngahulugan na ang mapamuksang epekto ng pag- 
hatol ng Diyos ay hindi mawawala hangga't hindi 
nalulubos ang pagkapuksa. 

Makasagisag na Paggamit. Ipinakikita ng pag- 
kakagamit ng alagad na si Santiago sa salitang “Ge- 
henna” na ang isang di-masupil na dila ay isang 
sanlibutan ng kalikuan at na ang buong pamumu- 
hay ng isa ay maaaring maapektuhan ng maaapoy 
na salitang nagpaparungis sa katawan ng nagsasa- 
lita. Dahil sa dila ng gayong indibiduwal, na “puno 
ng nakamamatay na lason” at sa gayo'y nagsisiwa- 
lat ng masamang kalagayan ng puso, maaari siyang 
hatulan ng Diyos upang magtungo sa makasagisag 


GELILOT 


na Gehenna.--San 3:6, 8, ihambing ang Mat 12:37; 
Aw 5:9: 140:3; Ro 3:13. 

Ang paggamit ng Bibliya sa Gehenna bilang isang 
sagisag ay katulad ng paggamit nito sa pananali- 
tang “lawa ng apoy” sa aklat ng Apocalipsis.---Apo 
20:14, 15, tingnan ang LAWA NG APOY. 


GELILOT [Mga Rehiyon: Mga Sirkito: mula sa sa- 
litang-ugat na nangangahulugang “gumulong: igu- 
long"]. Isang lugar na nakatala may kaugnayan sa 
hangganan ng Benjamin. (Jos 18:17) Ang lokasyon 
ng Gelilot, na inilarawang “nasa tapat ng sampahan 
ng Adumim,” ay katugma niyaong sa Gilgal (Jos 
15:7), kaya dahil dito ay itinuturing ito ng ilang is- 
kolar bilang isa pang pangalan ng Gilgal na malapit 
sa Jerico. Iminumungkahi ng iba na ang Gelilot 
ay isang lugar o maliit na rehiyon sa kapaligiran 
ng Talat ed-Damm (Ma'ale Adumim) sa Wadi el 
Qilt sa TK ng Jerico.-- Tingnan ang ADUMIM, GILGAL 
Blg. 1. 


GEMALI [posible, Inawat sa Suso (o, Tuma- 
tanggap ng Kaukulang Pakikitungo): o, May-ari ng 
Kamelyo]. Isang Danita na ang anak na si Amiel 
ang kumatawan sa kaniyang tribo bilang isa sa mga 
tiktik na isinugo sa Canaan.--Bil 13:12, 16. 


GEMARIAS 
Jehova]. 

1. “Anak ni Sapan na tagakopya": isa sa mga 
prinsipe noong panahon ng paghahari ni Jehoiakim 
(628-618 B.C.E.). Si Gemarias ay may sariling silid- 
kainan sa mataas na looban ng templo, at dito bina- 
sa nang malakas ni Baruc ang mga salita ng aklat na 
idinikta sa kaniya ng propetang si Jeremias. Narinig 
ni Micaias na anak ni Gemarias ang unang pagbasa 
ng aklat at pagkatapos ay iniulat niya ang salita ni 
Jehova sa mga prinsipe na nagpatawag naman kay 
Baruc upang basahin sa kanila ang aklat. Pagkarinig 
sa mga salita ng aklat, pinayuhan nila sina Baruc at 
Jeremias na magkubli. Nang maglaon, nang basahin 
ang balumbon kay Haring Jehoiakim, si Gemarias 
ang isa sa mga prinsipe na nakiusap sa hari na hu- 
wag sunugin ang balumbon.---Jer 36: 10-25. 

Isang limpak ng luwad na dating nakadikit sa 
isang dokumento at tinimbrihan ng isang pantatak 
ang natagpuan sa Jerusalem. Ang inskripsiyon dito 
ay kababasahan: “Kay Gemarias [sa Heb., Gemar- 
ya'hu], anak ni Sapan.” Ang limpak ng luwad na ito 
ay sinasabing mula pa noong mga ikapitong siglo 
B.C.E., at ipinapalagay na ang may-ari nito ay ang 
Gemarias na binanggit sa Jeremias kabanata 36. 

2. “Anak ni Hilkias, na isinugo ni Zedekias na 
hari ng Juda sa Babilonya kay Nabucodonosor.” 
Noon ay nagpadala si Jeremias ng isang liham sa 
pamamagitan ng kamay ni Gemarias at ni Elasa 


[Pinasakdal (Ginawang Ganap) ni 


812 


para sa itinapong mga Judio na dinala sa Babilonya 
kasama ni Jehoiakin (Jeconias) noong 617 B.C.E. 
--Jer 29:1-3. 


GENESARET. 

1. Isang maliit at waring tatsulok na kapatagan 
na kahangga ng HK baybayin ng Dagat ng Galilea 
at may sukat na mga 5 por 2.5 km (3 por 1.5 mi). Sa 
pook na ito, nagsagawa si Jesu-Kristo ng makahi- 
malang mga pagpapagaling. (Mat 14:34-36, Mar 
6:53-56, LARAWAN, Tomo 2, p. 739) Ayon sa Judiong 
istoryador na si Josephus, ang kapatagang ito ay 
isang pook na maganda, mabunga, at natutubigang 
mainam, kung saan sagana ang mga puno ng wal- 
nut, palma, at olibo, at kung saan nakaaani ng igos 
at ubas sa loob ng sampung buwan sa isang taon. 
— The Jewish War, III, 516-521 (x, 8). 

2. Ang “lawa ng Genesaret” ay isa pang pangalan 
para sa Dagat ng Galilea. (Luc 5:1) Naniniwala ang 
ilang iskolar na ang Genesaret ay malamang na an- 
yong Griego para sa sinaunang pangalang Hebreo 
na Kineret.--Bil 34:11, tingnan ang GALILEA, DA- 
GAT NG. 


GENESIS, AKLAT NG. Ang unang aklat ng 
Pentateuch (Griego para sa “limang balumbon" o 'li- 
mahang tomo"). Sa Griegong Septuagint, “Genesis" 
(nangangahulugang “Pinagmulan, Kapanganakan”) 
ang pangalang ibinigay sa una sa mga aklat na 
iyon, samantalang ang titulo naman nito sa Hebreo 
na Bere’shith’ (Nang Pasimula) ay kinuha sa unang 
salita sa pambungad na pangungusap nito. 

Kung Kailan at Saan Isinulat. Maliwanag na 
ang aklat ng Genesis ay bahagi ng iisang orihinal na 
akda (ang Torah), at posibleng natapos ito ni Moises 
sa ilang ng Sinai noong taong 1513 B.C.E. Pagkata- 
pos ng Genesis 1:1, 2 (tungkol sa paglalang ng langit 
at ng lupa), maliwanag na ang aklat ay sumasaklaw 
sa libu-libong taon na kinailangan para maihanda 
ang lupa upang panahanan ng tao (tingnan ang 
ARAW, Il: PAGLALANG, NILALANG), at pagkatapos, su- 
masaklaw ito sa yugto mula sa paglalang sa tao 
hanggang sa taong 1657 B.C.E., kung kailan nama- 
tay si Jose.--Tingnan ang KRONOLOHIYA (Mula sa 
Paglalang sa Tao Hanggang sa Kasalukuyan). 

Manunulat. Ang pagtutol na inihaharap noon 
ng ilang mapag-alinlangan na diumano'y wala pang 
marunong sumulat noong mga araw ni Moises ay 
hindi na pinaniniwalaan ngayon ng karamihan. Sa 
kaniyang aklat na New Discoveries in Babylonia 
About Genesis (1949, p. 35), itinawag-pansin ni 
P. J. Wiseman na may sapat na patotoo mula sa ar- 
keolohikal na pananaliksik na “ang sining ng pagsu- 
lat ay nagsimula noong pinakamaaagang panahon 
sa kasaysayan na alam ng tao.” Kinikilala ng halos 
lahat ng makabagong iskolar na matagal nang umi- 


813 


iral ang pagsulat bago pa ang panahon ni Moises 
(noong ikalawang milenyo B.C.E.). Ang mga pana- 
nalitang gaya ng matatagpuan sa Exodo 17:14, “Isu- 
lat mo ito sa aklat bilang pinakaalaala,” ay nagpapa- 
tunay na pangkaraniwan ang pagsulat noong mga 
araw ni Moises. Bagaman tiyak na may kakayahan 
si Adan na makaisip ng isang paraan ng pagsulat, 
yamang bilang taong sakdal, binigyan siya ng Diyos 
ng isang wika, lakip ang kakayahang gamitin iyon 
nang lubus-lubusan, walang patotoo sa Bibliya na 
ginawa niya ito.--Gen 2:19, 23. 


Saan kinuha ni Moises ang 
impormasyong itinala niya sa Genesis? 


Ang lahat ng impormasyon na nasa aklat ng Ge- 
nesis ay may kaugnayan sa mga pangyayaring 
naganap bago ipanganak si Moises. Maaaring ti- 
nanggap ito nang tuwiran sa pamamagitan ng pag- 
sisiwalat mula sa Diyos. Maliwanag na sa gayong 
paraan tinanggap ang impormasyong nauugnay sa 
mga pangyayari noong bago lalangin ang tao, ang 
tumanggap man nito ay si Moises o isa na mas nau- 
na sa kaniya. (Gen 1:1-27, 2:7, 8) Gayunman, ang 
impormasyong ito at ang natitirang mga detalye ay 
maaaring itinawid kay Moises sa pamamagitan ng 
bibigang tradisyon. Dahil mahaba ang buhay ng 
mga tao noong panahong iyon, ang impormasyon 
ay maaaring naipasa mula kay Adan hanggang kay 
Moises sa pamamagitan ng limang kawing lamang 
ng mga tao, samakatuwid nga, sina Matusalem, 
Sem, Isaac, Levi, at Amram. Ang ikatlong posi- 
bilidad ay na nakuha ni Moises ang karamihan 
sa impormasyon para sa Genesis mula sa umiiral 
nang mga akda o mga dokumento. Noon pa mang 
ika-18 siglo, ganito na ang pangmalas ng iskolar na 
Olandes na si Campegius Vitringa, anupat ibinatay 
niya ang kaniyang konklusyon sa malimit na pagli- 
taw sa Genesis (sampung beses) ng pananalita (sa 
KJ) na “ito ang mga salinlahi ng (o ni),” at sa min- 
sang paglitaw ng “ito ang aklat ng mga salinlahi ni.” 
(Gen 2:4: 5:1: 6:9: 10:1; 11:10, 27: 25:12, 19; 36:1, 9: 
37:2) Sa pananalitang ito, ang terminong Hebreo 
para sa “mga salinlahi” ay tohlledhohth, at mas 
angkop itong isalin bilang “mga kasaysayan" o “mga 
pinagmulan.” Halimbawa, halos hindi angkop ang 
“mga salinlahi ng langit at ng lupa,” samantalang 
makahulugan naman ang “kasaysayan ng langit at 
ng lupa.” (Gen 2:4) Kasuwato nito, ang Aleman na 
Elberfelder, ang Pranses na Crampon, at ang Kasti- 
la na Bover-Cantera ay pawang gumagamit ng ter- 
minong “kasaysayan,” gaya rin ng Bagong Sanlibu- 
tang Salin. Walang alinlangan na kung paanong ang 
mga tao sa ngayon ay interesado sa isang tumpak 


GENESIS, AKLAT NG 


na rekord ng kasaysayan, gayundin sila mula pa no- 
ong pasimula. 

Bagaman walang patotoo sa Bibliya, ang pagkau- 
nawa ni Vitringa at ng iba pa sa tohledhohth' sa Ge- 
nesis ay na tumutukoy ito sa isang umiiral nang na- 
susulat na dokumento ng kasaysayan na taglay ni 
Moises at na pinagkunan niya ng karamihan sa im- 
pormasyon na nakaulat sa Genesis. Naniniwala sila 
na ang mga taong binanggit bilang tuwirang nauug- 
nay sa gayong 'mga kasaysayan (Adan, Noe, mga 
anak ni Noe, Sem, Tera, Ismael, Isaac, Esau, at Ja- 
cob) ay alinman sa mga manunulat o mga orihinal 
na nagmay-ari ng nasusulat na mga dokumentong 
iyon. Sabihin pa, hindi pa rin nito ipinaliliwanag 
kung paano napasakamay ni Moises ang lahat ng ga- 
yong dokumento. Hindi rin nito ipinaliliwanag kung 
bakit ang mga dokumentong nagmula sa mga tao na 
hindi kilala bilang tapat na mga mananamba ni Je- 
hova (gaya nina Ismael at Esau) ay pagkukunan ng 
karamihan sa impormasyong ginamit. Malaki ang 
posibilidad na ang pananalitang “Ito ang kasaysayan 
ng (o ni)” ay isang pambungad na parirala lamang 
na nagsilbing angkop na dibisyon ng iba't ibang 
seksiyon ng mahabang pangkalahatang kasaysayan. 
Ihambing ang paggamit ni Mateo ng isang kahawig 
na pananalita bilang pambungad ng kaniyang ulat 
ng Ebanghelyo.---Mat 1:1: tingnan ang PAGSULAT. 

Samakatuwid, walang tiyak na konklusyong ma- 
bubuo hinggil sa kung saan tuwirang kinuha ni Moi- 
ses ang impormasyon na kaniyang itinala. Sa halip 
na sa pamamagitan ng isa lamang sa mga paraang 
tinalakay, ang impormasyon ay maaaring tinang- 
gap sa pamamagitan ng tatlong paraan, anupat ang 
iba ay sa pamamagitan ng tuwirang pagsisiwalat, 
ang iba ay sa bibigang paraan, at ang iba naman ay 
sa pamamagitan ng mga nakasulat na rekord. Ang 
mahalaga ay na pinatnubayan ng Diyos na Jehova 
ang propetang si Moises upang makasulat siya sa 
pamamagitan ng pagkasi ng Diyos.---2Pe 1:21. 

Ang ulat ay nilayon na magsilbing isang kinasi- 
hang patnubay para sa darating na mga salinlahi. 
Babasahin ito sa mga tao sa maraming okasyon (Deu 
31:10-12, 2Ha 23:2, 3; Ne 8:2, 3, 18), at ang mga hari 
ng Israel ay dapat matuto mula rito.--Deu 17:18, 19. 

Ang “Dokumentaryong Teoriya” ng mga Kri- 
tiko. Iniharap ng ilang kritiko ng Bibliya ang 
isang teoriya na ang Genesis ay hindi gawa ng isa 
lamang manunulat o tagapagtipon, samakatuwid 
nga, ni Moises, kundi sa halip ay gawa raw ito ng 
maraming manunulat, anupat ang ilan sa mga iyon 
ay nabuhay matagal na panahon pa pagkamatay ni 
Moises. Salig sa diumano'y pagkakaiba-iba ng istilo 
at paggamit ng mga salita, isinulong nila ang tina- 
tawag na dokumentaryong teoriya. Ayon sa teori- 
yang ito, may tatlong pinagmulan ng impormasyon, 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG GENESIS 


Isang rekord ng paglalang at paghahanda ng Diyos sa lupa 
upang panahanan ng tao, ng papel ng sangkatauhan sa layu- 
nin ng Diyos, at ng mga pakikitungo ng Diyos sa mga taong 
may pananampalataya sa loob ng mga 2,300 taon ng maa- 
gang kasaysayan ng tao 


Sumasaklaw sa yugto mula sa pasimula ng pisikal na paglalang 
hanggang sa kamatayan ni Jose sa Ehipto (1657 B.C.E.) 


Nilalang ang pisikal na langit at lupa, at inihanda ang 
lupa upang panahanan ng tao (1:1--2:25) 
Pumasok sa sanlibutan ang kasalanan at kamatayan, 
inihula ang “binhi” bilang tagapagligtas (3:1--5:5) 
Nilinlang ng serpiyente ang babae: kumain ang babae at si 
Adan ng ipinagbabawal na bunga 


Hinatulan ang serpiyente, ang babae, at si Adan, dudurugin 
ng binhi ng babae ang serpiyente 

Pinaslang ni Cain, na panganay na anak nina Adan at Eva, 
ang kaniyang kapatid na si Abel 


Bilang katuparan ng hatol ng Diyos, namatay si Adan sa 
edad na 930 taon 

Sinira ng balakyot na mga anghel at mga tao ang 

lupa, nagpasapit ang Diyos ng pangglobong Baha 

(5:6-11:9) 

Ipinanganak si Noe sa linya ng anak ni Adan na si Set: 
noong mga araw niya, ang masuwaying mga anghel ay 
nag-asawa ng mga babae at nagkaanak ng mga Nefilim, 
na nagsagawa ng labis na karahasan 


Nagtalaga si Jehova ng pagkapuksa sa pamamagitan ng 
isang delubyo ngunit tinagubilinan niya si Noe na magta- 
yo ng isang arka upang maingatang buhay ang pamilya 
nito at ang saligang mga uri ng hayop 
Inapawan ng tubig-baha ang buong lupa: nalipol ang lahat 
ng mga tao, mga lumilipad na nilalang, at mga hayop sa 
katihan na nasa labas ng arka 
Pagkatapos ng Baha, ipinagbawal ni Jehova ang pagkain 
ng dugo, ipinahintulot ang parusang kamatayan para sa 
pagpaslang, at itinatag ang tipang bahaghari, anupat na- 
ngakong hindi na siya kailanman magpapasapit ng isa 
pang delubyo 
Noong panahon ng ikalawang salinlahi na ipinanganak pag- 
katapos ng Baha, ang mga tao ay nagsimulang magtayo 
ng isang tore, anupat sinuway ang layunin ng Diyos na 

mangalat sila, ginulo ni Jehova ang kanilang wika, sa ga- 

yo'y pinangalat sila 
Ang mga pakikitungo ni Jehova kay Abraham 

(11:10-25:26) 
Nilisan ng inapo ni Sem na si Abram ang Ur bilang pagsu- 
nod sa utos ng Diyos 


Sa Canaan, pinangakuan si Abram na ibibigay sa kaniyang 
binhi ang lupain 

Si Lot ay humiwalay sa kaniyang tiyo na si Abram, nama- 
yan malapit sa Sodoma, dinalang bihag, at pagkatapos ay 
pinalaya ni Abram, pinagpala ni Melquisedec si Abram 

Kinuha ni Abram si Hagar bilang kinakasamang babae, at 
isinilang nito si Ismael 

Pinalitan ni Jehova ang pangalan ni Abram ng Abraham, at 
ang pangalan naman ni Sarai ng Sara, itinatag ang tipan 
ng pagtutuli 


814 


Sinabihan ng anghel ni Jehova si Abraham na magsisilang 
si Sara ng isang anak na lalaki--si Isaac 


Nang sabihan si Abraham na hahatulan ang Sodoma, na- 
manhik siya para sa mga matuwid 


Inapura ng mga anghel si Lot at ang kaniyang pamilya na 
umalis sa Sodoma, namatay ang asawa ni Lot dahil sa 
pagsuway 

Ipinanganak si Isaac: pinaalis si Ismael dahil sa panunuya 
kay Isaac noong awatin ito sa suso 


Bilang pagsunod kay Jehova, tinangka ni Abraham na ihain 
si Isaac, at tumanggap siya ng katiyakan may kaugnayan 
sa mga pangako ng tipan 

Pagkamatay ni Sara, isinaayos ni Abraham ang pagkuha ng 
isang babaing mapapangasawa ni Isaac 


Isinilang ng asawa ni Isaac na si Rebeka sina Esau at 
Jacob 
Si Jacob (Israel) at ang kaniyang 12 anak, nagpun- 

ta sa Ehipto upang maingatan ang buhay (25:27- 

50:26) 

Binili ni Jacob ang pagkapanganay mula kay Esau kapalit 
ng isang pagkain at nang maglaon ay nakuha niya, sa 
udyok ni Rebeka, ang pagpapalang ipagkakaloob sana ni 
Isaac kay Esau, pagkatapos nito, lumisan si Jacob patu- 
ngong Padan-aram upang humanap ng mapapangasawa 
Dinaya si Jacob ng kapatid ni Rebeka na si Laban upang 
maging asawa nito si Lea, pagkatapos, pinakasalan ni Ja- 
cob si Raquel, sa pamamagitan nina Lea at Raquel at ng 
kanilang dalawang alilang babae, si Jacob ay nagkaroon 
ng 11 anak na lalaki at isang anak na babae, si Dina, 

bago niya nilisan ang Padan-aram kasama ng kaniyang 

pamilya 

Nakipagbuno si Jacob sa isang anghel, at nalinsad ang ka- 
sukasuan ng kaniyang hita: pilit siyang nangunyapit sa 
anghel upang magkamit ng pagpapala, at ang kaniyang 
pangalan ay pinalitan ng Israel 

Pagkatapos ng mapayapang pagkikita nila ni Esau, si Ja- 
cob ay nanirahan sa Sucot at pagkatapos ay sa Sikem, 
kung saan hinalay si Dina 


Namatay si Raquel nang isilang niya ang ika-12 anak na 
lalaki ni Jacob, si Benjamin 

Si Jose, na panganay ni Raquel, ay ipinagbili ng kaniyang 
mga kapatid sa ama dahil sa pagkapoot nila sa kaniya: 

naging alipin siya ni Potipar sa Ehipto 

Nang mabilanggo si Jose dahil sa mga bulaang paratang, 

nalagay siya sa mga situwasyon na naging daan upang 

mapag-alaman ni Paraon ang kaniyang kakayahang mag- 

bigay-kahulugan sa mga panaginip 

Binigyang-kahulugan ni Jose ang mga panaginip ni Paraon 

may kinalaman sa isang taggutom at si Jose ay gina- 

wang pangalawang tagapamahala sa Ehipto 


Dahil sa taggutom sa Canaan, ang mga anak ni Jacob ay 
napilitang pumaroon sa Ehipto para kumuha ng pagkain: 
nang maglaon, nagpakilala si Jose sa kaniyang mga ka- 
patid sa ama 


Si Jacob at ang kaniyang sambahayan ay lumipat sa Ehip- 
to: pinangalagaan sila ni Jose 
Namatay si Jacob sa Ehipto matapos bumigkas ng maka- 


hulang mga pagpapala sa mga anak ni Jose, sina Efraim 
at Manases, at sa kaniya mismong 12 anak 


815 


na tinatawag nilang “J” (Jahwist), “E” (Elohist), at 
“P” (Priest Codex). Dahil sa makalawang ulit na pag- 
banggit sa isang pangyayari o dahil sa pagkakaha- 
wig ng mga ulat sa iba't ibang bahagi ng Genesis, 
nais ng iba na dagdagan pa ang talaan, anupat hi- 
nihimay-himay pa nga nila ang aklat ng Genesis 
upang maangkin na may hanggang 14 na indepen- 
diyenteng pinagmulan ng impormasyon. Ipinanga- 
ngatuwiran nila na ang iba't ibang mga pinagmulan 
o mga manunulat na ito ay may magkakaibang 
pangmalas at teolohiya, gayunma'y ang Genesis, bi- 
lang isang pinagsama-samang produkto ng mga 
impormasyong iyon, ay bumubuo sa paanuman ng 
isang ugnay-ugnay na akda. Marami silang kakat- 
wang punto na inihaharap upang suportahan ang 
kanilang mga teoriya, na ang ilan ay maaaring 
banggitin. 

Ang orihinal na saligan para sa dokumentaryong 
teoriya ay ang paggamit ng iba't ibang titulo para sa 
Diyos, inaangkin ng mga kritiko na nagpapahiwatig 
ito ng iba't ibang manunulat. Gayunman, makikita 
natin na walang katuwiran ang gayong pangma- 
las sapagkat sa isang maikling bahagi lamang ng 
Genesis ay masusumpungan ang sumusunod na 
mga titulo: “Kataas-taasang Diyos” (EIl “Elyohn, 
Gen 14:18): “Maygawa ng langit at lupa” (14:19), 'So- 
beranong Panginoon” ('Adho-nai, 15:2): “Diyos ng 
paningin” (16:13), “Diyos na Makapangyarihan-sa- 
lahat” (EI Shaddai, 17:1), “Diyos” ('Elo-him,, 17:3): 
“tunay na Diyos" (ha-Elo-him', 17:18), “Hukom ng 
buong lupa” (18:25). Ang pagsisikap na gamitin ito 
bilang saligan upang ipatungkol ang bawat isa sa 
mga seksiyong ito sa ibang manunulat ay lumilikha 
ng gabundok na mga suliranin at nagiging kakatwa. 
Ang totoo, ang iba't ibang titulo na ikinapit sa Diyos 
sa Genesis ay ginagamit dahil sa kahulugan ng mga 
ito, anupat ipinakikilala si Jehova sa pamamagitan 
ng kaniyang iba't ibang mga katangian, sari-saring 
mga gawa, at sa mga pakikitungo niya sa kaniyang 
bayan. 

Ang iba pang mga halimbawa ay: Dahil sa pagga- 
mit ng salitang bara”, “nilalang,” ang Genesis 1:1 ay 
sinasabing isinulat ng pinagmulan na tinatawag na 
“P.” Gayunman, matatagpuan natin ang gayunding 
salita sa Genesis 6:7 sa pinagmulan na tinataguri- 
ang “J.” Ang pananalitang “lupain ng Canaan" na lu- 
militaw sa ilang teksto (kabilang na ang Gen 12:5; 
13:12a, 16:3, 17:8) ay sinasabing isang pagkakaki- 
lanlan ng manunulat na kilala bilang si “P,” at sa ga- 
yo'y naniniwala ang mga kritikong iyon na si “P” 
ang sumulat ng mga talatang ito. Ngunit sa mga ka- 
banata 42, 44, 47, at 50, mababasa natin ang ga- 
yunding pananalita sa mga sulat na ipinatutungkol 
ng mismong mga kritikong iyon kina “J” at “E.” 
Kaya, bagaman inaangkin ng mga kritiko na kaila- 
ngan ang kanilang mga teoriya upang maipaliwa- 


GENESIS, AKLAT NG 


nag ang diumano'y mga di-pagkakasuwato sa Ge- 
nesis, ipinakikita ng pagsusuri na ang mismong 
mga teoriya ay batbat ng mga di-pagkakasuwato. 

Kung ang materyal na ipinatutungkol sa bawat 
teoretikal na pinagmulan ay kukunin nang baha- 
bahagi, at pangungusap por pangungusap, mula sa 
ulat ng Genesis at pagkatapos ay muling bubuuin, 
ang kalalabasan ay maraming ulat na bawat isa sa 
ganang sarili ay di-lohikal at di-ugnay-ugnay. Kung 
maniniwala tayo na ang iba't ibang pinagmulang ito 
ay ginamit at pinagsama-sama ng isang mas huling 
tagapagtipon, mapipilitan tayong maniwala na ang 
di-ugnay-ugnay na mga ulat na ito, bago pinagsa- 
ma-sama, ay tinanggap ng bansang Israel bilang 
makasaysayan at ginamit nila sa loob ng maraming 
siglo. Ngunit sinong manunulat, lalo pa't isang istor- 
yador, ang gagawa ng gayong putul-putol na mga 
salaysay, at kung ginawa man niya iyon, anong 
bansa ang tatanggap sa mga iyon bilang kasaysa- 
yan ng taong-bayan nito? 

Ang kawalang-katuwiran ng mga tagapagtagu- 
yod ng “dokumentaryong teoriya” ay inilalarawan 
ng pananalita ng Ehiptologong si K. A. Kitchen: “Sa 
pamumuna sa Pentateuch, matagal nang kaugalian 
na hati-hatiin ang kabuuan tungo sa hiwa-hiwalay 
na mga dokumento o “mga kamay... . Ngunit 
ang gawaing pamumuna sa Matandang Tipan na 
doo'y ipinatutungkol ang mga katangiang ito sa 
iba't ibang ‘mga kamay’ o mga dokumento ay mali- 
wanag na magiging kakatwa kapag ikinapit sa ibang 
mga sinaunang akda sa Silangan na kakikitaan ng 
gayundin mismong mga penomeno.” Pagkatapos ay 
bumanggit siya ng halimbawa mula sa isang talam- 
buhay na Ehipsiyo na maaaring ipatungkol, gamit 
ang teoretikal na mga pamamaraan ng mga kritiko 
ng Genesis, sa iba't ibang “mga kamay” bagaman 
ipinakikita ng ebidensiya na ang akdang iyon “ay 
inisip, kinatha, isinulat, at inukit sa loob ng mga bu- 
wan, mga sanlinggo, o baka mas maikli pa nga. Hin- 
di puwedeng magkaroon ng “mga kamay' sa likod 
ng istilo nito, na nagbabago lamang dahil sa mga 
paksang isinasaalang-alang at sa naaangkop na pa- 
raan ng pagtalakay.” (The New Bible Dictionary, 
inedit ni J. Douglas, 1980, p. 349) Sa katunayan, da- 
hil sa kahinaan ng mga teoriya ng mga kritiko, hi- 
git na tumitibay ang ebidensiya na iisang tao la- 
mang, si Moises, ang nagtala sa ugnay-ugnay at 
malinaw na ulat na matatagpuan sa Genesis ayon sa 
pagkasi ng Diyos. 

Ang Pagiging Makasaysayan ng Genesis. Sa 
abot ng nalalaman ng mga tao, ang Genesis ang ta- 
nging mapagkukunan ng impormasyon na naglala- 
an ng isang lohikal at malinaw na kasaysayan ng 
mga bagay mula sa pasimula. Kung wala ang maka- 
totohanang kasaysayan nito tungkol sa unang lalaki 


GENESIS, AKLAT NG 


at babae, ang taglay lamang natin ay kathang-isip 
na mga kuwento o alegorikal na mga paliwanag 
hinggil sa pasimula ng tao na matatagpuan sa mga 
ulat ng paglalang ng mga bansang pagano. Malinaw 
na ipinakikita ng paghahambing sa aklat ng Gene- 
sis at sa paganong mga ulat ng paglalang ang kahi- 
gitan ng ulat ng Bibliya. 

Halimbawa, ayon sa pinakakilalang Babilonyong 
mito, pinatay ng diyos na si Marduk, pangunahing 
diyos ng Babilonya, ang diyosang si Tiamat, pagka- 
tapos ay kinuha niya ang bangkay nito at “hinati ito 
sa dalawang bahagi na parang kabibi: Ang kalahati 
nito ay kaniyang inilagay sa itaas at ginawang kala- 
ngitan.” Sa gayon ay umiral ang lupa at ang kalangi- 
tan niyaon. Tungkol naman sa paglalang sa buhay- 
tao, sinasabi ng mitong ito na hinuli ng mga diyos 
ang diyos na si Kingu at kanilang “ipinataw sa kani- 
ya ang kaniyang pagkakasala at pinutol ang (mga 
ugat na dinadaluyan ng) kaniyang dugo. Mula sa ka- 
niyang dugo ay inanyuan nila ang sangkatauhan.” 
(Ancient Near Eastern Texts, inedit ni James Prit- 
chard, 1974, p. 67, 68) Ang Ehipsiyong mga mito ng 
paglalang ay nauugnay rin sa mga gawain ng ilang 
diyos, ngunit hindi sila magkasundo kung kaninong 
diyos, kung yaong sa lunsod ng Memfis o ng Thebes, 
ang nagsimula ng paglalang. Inilalahad ng isang 
Ehipsiyong mito na nilalang ng diyos-araw na si Ra 
ang sangkatauhan mula sa kaniyang mga luha. Ang 
mga Griegong mito ay kahalintulad ng mga Babilon- 
yong mito. Ang sinaunang mga rekord ng mga Tsi- 
no, sa kalakhan, ay mga kalendaryo at mga krono- 
lohikal na kalkulasyon o mga rekord na mayroon 
lamang lokal o pansamantalang kahalagahan. 

Wala ni isa man sa gayong sinaunang mga ma- 
pagkukunan ng impormasyon ang naglalaan sa atin 
ng kasaysayan, talaangkanan, at kronolohiya na ini- 
lalaan ng aklat ng Genesis. Sa pangkalahatan, ang 
mga akda ng sinaunang mga bansa ay kakikitaan 
ng kawalang-katiyakan at kalituhan hinggil sa kung 
sino ang tagapagtatag ng kanilang bansa. Ibang-iba 
rito ang pagiging tiyak at detalyado ng paglalahad 
ng maagang kasaysayan ng Israel. Ang totoo, dapat 
lamang nating asahan iyan dahil sa layunin ng 
Diyos sa kaniyang bayan. Sinasabi sa atin ng Bibli- 
ya na ang bansang Israel ay tuwirang pinamahala- 
an ng Diyos at na nakipag-ugnayan siya sa kanilang 
mga ninuno, partikular na kina Abraham, Isaac, at 
Jacob. Pagkatapos, ginamit niya si Moises sa isang 
lubhang pantanging paraan, anupat sa pamamagi- 
tan ni Moises ay ibinigay niya sa Israel ang Kautu- 
san na nagtatag sa kanila bilang isang bansa. Ang 
kasaysayan ng Israel ay nakatala hindi lamang para 
sa kapakinabangan ng Israel kundi para rin sa kapa- 
kinabangan ng lahat ng nais matuto tungkol sa mga 
daan at mga pakikitungo ng tunay na Diyos at nais 
maglingkod sa kaniya. 


816 


Bilang sagot sa mga tumatanggi sa maraming ba- 
hagi ng Genesis dahil ang mga ito raw ay mga 
pabula o mga kuwentong-bayan, sinabi ni Wil- 
helm Möller: “Sa palagay ko ay hindi maaaring 
maging kapani-paniwala, na sa alinmang lahi ang 
mga pabula at mga mito ay higit at higit na ta- 
tanggapin sa paglipas ng panahon bilang aktuwal 
na mga katotohanan, anupat marahil ay magiging 
handa na tayong tanggapin ngayon bilang maka- 
saysayang mga katotohanan ang mga kuwento ng 
Nibelungenlied o Red Riding Hood. Ngunit tiyak na 
ganito, ayon sa mga kritiko, ang nangyari sa Israel.” 
(The International Standard Bible Encyclopaedia, 
inedit ni J. Orr, 1960, Tomo II, p. 1209) Pagkatapos 
ay itinawag-pansin niya na tinanggap ng mga pro- 
peta ang ulat ng pagkapuksa ng Sodoma at Gomor- 
ra bilang tama (Isa 1:9, Am 4:11) at na tinanggap 
nila sina Abraham, Isaac, Jacob, at Jose bilang tu- 
nay na mga tao. (Isa 29:22, Mik 7:20) Hindi lamang 
iyan, kundi sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, si 
Abraham ay binabanggit sa maraming talata, ni 
Jesu-Kristo pa nga sa Mateo 22:32, may kaugnayan 
sa argumento tungkol sa pagkabuhay-muli. Kung 
sina Abraham, Isaac, at Jacob ay hindi talaga nabu- 
hay, gumamit na sana si Jesus ng ibang ilustrasyon. 
--Mat 22:31-33. 

Kahalagahan ng Aklat. Sinasabi sa atin ng 
Genesis kung paano umiral ang sansinukob. Tuwi- 
ran nitong inilalarawan ang kamangha-manghang 
mga bagay na nilalang, sa paraang hindi mangingi- 
babaw ang mga iyon sa pangunahing layunin ng 
aklat. Kaya naman hindi ito katulad ng paganong 
mga kuwento ng paglalang na naghaharap sa kagi- 
la-gilalas na mga bagay na iyon bilang pangunahin 
at naglalahad pa nga ng kakatwang mga bagay at 
maliwanag na mga kabulaanan upang itampok ang 
mga iyon. Isinasalaysay ng Genesis ang gawaing 
paglalang, at ipinakikita nito ang layunin ng Diyos 
sa paglalang sa tao, ang kaugnayan ng tao sa Diyos, 
at ang kaugnayan ng tao sa mga hayop. Sinasabi 
nito sa atin ang sanhi ng kamatayan at kabagaba- 
gan na dinaranas ng sangkatauhan at ang pag-asa 
ukol sa kaligtasan. Itinatawag-pansin nito na ang la- 
hat ng tao ay nagmula sa iisang tao na si Adan, 
na nagkasala anupat naiwala ang buhay para sa ka- 
niyang mga inapo, sa gayon ay tinutulungan tayo 
nito na maunawaan kung paanong ang haing pan- 
tubos ng isang tao, si Jesu-Kristo, ay makapagbaba- 
yad-sala para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. 
Tinutulungan tayo ng Genesis na makita kung paa- 
no ibinangon ng makasagisag na serpiyente, si Sa- 
tanas na Diyablo, ang usapin hinggil sa pagiging 
marapat ng soberanya ng Diyos. Sinasabi nito ang 
tiyak na pag-asa na mapupuksa si Satanas at mag- 
tatamo ng kaginhawahan ang sangkatauhan. Inila- 
lahad nito ang pinagmulan ng Babilonya at pati na 


817 


rin ng lahat ng huwad na relihiyon sa lupa pagkara- 
an ng Baha, sa gayon ay tinutulungan tayong ma- 
kilala ang Babilonyang Dakila na nasa aklat ng Apo- 
calipsis.---Tingnan ang BABILONYANG DAKILA. 

Sinabi ni Jesus na kung naglilingkod sa Diyos ang 
sinuman, ang isang iyon ay dapat sumamba sa Ka- 
niya sa espiritu at katotohanan. (Ju 4:24) Inilalahad 
ng ulat ng Genesis ang katotohanan tungkol sa pa- 
simula ng tao at tungkol sa mga pakikitungo ng 
Diyos sa kaniya. Yamang ang lahat ng nakaulat sa 
Genesis ay totoo at hindi kathang-isip lamang, na- 
lalaman natin ang katotohanan tungkol sa kasaysa- 
yan ng tao. Nauunawaan natin na hanggang noong 
panahon ng Baha, talagang alam ng mga tao ang 
katotohanan hinggil sa ulat ng Bibliya tungkol sa 
Eden, sapagkat naroon ang hardin at may mga ke- 
rubin at isang nagliliyab na tabak sa pintuang-daan 
nito. (Gen 3:24) Ngunit yaong mga nais tumahak sa 
kanilang sariling mga pagnanasa ay nagwalang- 
bahala sa mga katotohanang nasa harap nila. Ga- 
yunman, si Noe ay naglingkod sa Diyos kasuwato ng 
orihinal na layunin na nilalang ang tao upang mag- 
lingkod sa Kaniya, kasuwato ng tunay na kasaysa- 
yan. Pagkaraan ng Baha, bagaman naglunsad si 
Nimrod ng paghihimagsik laban sa Diyos sa Tore ng 
Babel, ang mga patriyarka sa linya ni Sem ay patu- 
loy na nanghawakan sa tunay na paraan ng pamu- 
muhay. Nang sumapit ang panahon ng Diyos upang 
organisahin ang Israel tungo sa isang bansa at ibi- 
gay sa kanila ang Kautusan, hindi iyon dumating sa 
kanila na parang isang bagay na ibang-iba sa kani- 
la, anupat isang napakalaking pagbabago sa kani- 
lang paraan ng pamumuhay. Hindi, sapagkat ang 
maraming bagay na masusumpungan sa Kautusan 
ay ginawa na nila sa patriyarkal na lipunan. Gaya 
ng sinabi ng Cyclopædia nina MClintock at Strong 
(1881, Tomo II, p. 782): “Ang teokrasyang ito ay 
hindi nakapasok sa kasaysayan nang walang mga 
pangyayari na nagsilbing paghahanda. Ang mga 
bagay na umakay sa pagdating ng teokrasya ay 
nasa mga ulat ng Genesis.” 

Ito naman ang naghanda ng daan para sa Mesiyas 
at sa pagdating ng Kristiyanismo. Nang dumating 
si Jesu-Kristo, di-nagtagal at nakilala siya niyaong 
mga namumuhay kasuwato ng Kautusan sa abot 
ng kanilang makakaya. Hindi siya biglang dumating 
at nagpahayag na isa siyang dakilang tagapaglig- 
tas at lider nang walang anumang patiunang im- 
pormasyon hinggil sa kaniya o kredensiyal mula 
sa kasaysayan. Sa pamamagitan ng patiunang im- 
pormasyong inilaan mula sa Genesis at patuloy, na- 
tulungan ang mga tapat-puso na makilala siya at 
masundan. Sa gayon, isang matibay na organisa- 
syon ng mga Judiong Kristiyano ang maaaring ita- 
tag bilang pinakapundasyon, na inihanda upang 
dalhin ang isang nakakukumbinsing mensahe ng 


GERAR 


ebanghelyo sa mga bansa. Ang mga bansang paga- 
no ay inakay ng kanilang mga ninuno palayo sa ka- 
totohanan. Sila ay “hiwalay sa estado ng Israel at 
mga taga-ibang bayan sa mga tipan ng pangako, at 
... Walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan.” 
(Efe 2:12) Dahil dito, kinailangan nilang matutuhan 
ang mga simulain ng Diyos mula sa pasimula bago 
sila maging mga Kristiyano. 

Sa gayon, ang Genesis ay nagsisilbing isang ka- 
paki-pakinabang na saligan upang maunawaan ang 
lahat ng iba pang mga aklat ng Bibliya at napakaha- 
laga sa Kristiyanismo. Inilalatag nito ang tema ng 
Bibliya, samakatuwid nga, ang pagbabangong-puri 
sa soberanya ni Jehova at ang ganap na katuparan 
ng kaniyang layunin para sa lupa, sa pamamagitan 
ng kaniyang Kaharian sa ilalim ng ipinangakong 
Binhi. Bukod sa kauna-unahan at saligang hula sa 
Genesis 3:15, marami pang ibang hula ang mata- 
tagpuan sa Genesis, anupat ang napakarami sa mga 
iyon ay natupad na mula nang isulat ito. 


GENTIL, MGA. 


GENUBAT. Anak ng Edomitang prinsipe na si 
Hadad. Nang sakupin ng pinuno ng hukbo na si Joab 
ang Edom noong panahon ng paghahari ni David, 
tumakas si Hadad patungong Ehipto. Doon ay nata- 
mo niya ang lingap ni Paraon, na ang hipag ay ibi- 
nigay sa kaniya bilang asawa. Naging anak ni Ha- 
dad sa babaing ito si Genubat, na pinalaking kasama 
ng mga anak ni Paraon.-- 1Ha 11:14-20. 


GERA [posible, Naninirahang Dayuhan]. 

1. Anak ng panganay ni Benjamin na si Bela. 
(1Cr 8:1, 3) Sa katawagang “mga anak” sa Genesis 
46:21, kung saan nakatala si Gera, ay lumilitaw na 
kabilang ang mga apo. 

2. Maliwanag na isa pang inapo ni Bela na Benja- 
mita, posibleng siya rin mismo ang Gera na binang- 
git sa 1 Cronica 8:7.--1Cr 8:5. 

3. Ama ng Benjamitang si Hukom Ehud.---Huk 
3:15. 

4. Ama ng Benjamitang si Simei na sumumpa 
kay David.---2Sa 16:5; 19:16, 18, 1Ha 2:8. 


GERAH. Isang timbang na katumbas ng “xo sik- 
lo at katumbas din ng 0.57 g (0.01835 onsa t).---Exo 
30:13, Lev 27:25, Bil 3:47: 18:16, Eze 45:12. 


GERAR. Isang lugar malapit sa Gaza na bi- 
nanggit sa pinakamaagang rekord ng mga hangga- 
nan ng teritoryong Canaanita. (Gen 10:19) Noon, 
ang Gerar ay karaniwang iniuugnay sa Tell Jem- 
meh (Tel Gamma), na mga 12 km (7.5 mi) sa T ng 
makabagong Gaza. Ngunit sa kasalukuyan ay ini- 
uugnay ito ng maraming heograpo sa Tell Abu 
Hureirah (Tel Haror), na nasa maburol na paanan 


Tingnan ang BANSA, MGA. 


GERAR, AGUSANG LIBIS NG 


ng kabundukan ng Judea, mga 19 na km (12 mi) 
sa TS ng makabagong Gaza. Maraming bibingang 
luwad na pinaniniwalaang mula pa noong panahon 
ng mga patriyarka ang natagpuan sa lugar na ito. 
Sa loob ng ilang panahon, si Abraham at nang mag- 
laon, si Isaac, ay nanirahan bilang mga dayuhan sa 
Gerar at pareho silang nagkaroon ng pakikipag- 
ugnayan sa hari nito na si Abimelec (posibleng da- 
lawang magkaibang tagapamahala na ganito ang 
pangalan o opisyal na titulo).--Gen 20:1-18, 21:22- 
34: 26:1-31, tingnan ang ABIMELEC Blg. 1 at 2. 

Pagkatapos pangyarihin ni Jehova na matalo ang 
kahanga-hangang hukbo ni Zera na Etiope, tinugis 
ng mga hukbo ni Haring Asa ang tumatakas na mga 
kaaway hanggang sa Gerar. Pagkatapos nito, sinak- 
tan at dinambungan ng mga Judeano ang “lahat ng 
lunsod sa palibot ng Gerar” (malamang ay dahil ka- 
alyado ng mga Etiope ang mga ito): “maging ang 
mga toldang may mga alagang hayop ay kanilang 
sinaktan anupat bumihag sila ng napakaraming ka- 
wan at mga kamelyo.”--2Cr 14:8-15. 

Iminumungkahi ng ilang iskolar na baguhin ang 
1 Cronica 4:39, 40 upang kabasahan ng “Gerar” 
(gaya ng ginawa ng LXX) sa halip na “Gedor.” Iniu- 
ugnay ng talatang ito ang Gedor sa isang rehiyon na 
noong una'y tinirahan ng mga Hamita at may ma- 
inam na pastulan. Ang deskripsiyong ito'y tutugma 
sa mga pagtukoy ng Bibliya sa lugar na nasa palibot 
ng Gerar. 


GERAR, AGUSANG LIBIS NG. Sa nakali- 
pas na mga taon, iminumungkahi na ang agusang 
libis ng Gerar ay ang Wadi esh-Shari'ah (Nahal Ge- 
rar), na umaagos nang mga 0.5 km (0.3 mi) sa T ng 
Tell Abu Hureirah (Tel Haror), ang malamang na lo- 
kasyon ng sinaunang Gerar. Angkop na angkop 
para sa pagpapastol ang kalakhang lugar ng agu- 
sang libis ng Gerar. Maliwanag na sa paghuhukay 
lamang sa lunas ng agusan ay makasusumpong na 
rito ng tubig. (Gen 26:17-19) Ang patriyarkang si 
Abraham ay pansamantalang nanirahan bilang da- 
yuhan sa rehiyong ito. (Gen 20:1, 2) Nang maglaon, 
si Isaac ay bumalik sa lugar na ito noong panahon 
ng taggutom. Dito ay nagsaka at nag-alaga siya ng 
mga kawan at mga bakahan. (Gen 26:1, 6, 12-14) Sa 
mismong agusang libis ay humukay ng dalawang 
balon ang mga lingkod ni Isaac, ngunit pumukaw 
ang mga ito ng pakikipagtalo sa mapag-imbot na 
mga pastol ng Gerar.---Gen 26:17-22. 


GERASENO, MGA [Ng (Mula sa) Gerasa]. Sa 
“lupain ng mga Geraseno,” na ang isang bahagi ay 
nasa S ng Dagat ng Galilea, pinagaling ni Jesu- 
Kristo ang dalawang lalaking inaalihan ng demon- 
yo. (Mar 5:1-20, Luc 8:26-39: ihambing ang Mat 
8:28-34.) Hindi alam sa ngayon kung saan ang ek- 


818 


saktong mga hangganan ng rehiyong ito, at ang 
pagkakakilanlan nito ay hindi tiyak. Iniuugnay ito 
ng ilang iskolar sa lugar na nasa S baybayin ng Da- 
gat ng Galilea sa palibot ng Kursi, ang bayang tinu- 
koy nina Origen at Eusebius bilang Gergesa. Dito 
lang may mga bangin malapit sa baybayin. Iminu- 
mungkahi naman ng iba na ito ang malaking dis- 
tritong nasa palibot ng lunsod ng Gerasa (Jarash). 
--Tingnan ang GADARENO, MGA. 


GERIZIM, BUNDOK. Ang Bundok Gerizim, 
na kilala ngayon bilang Jebel et Tur (Har Gerizim), 
at ang Bundok Ebal sa dakong HS, ay nasa pinaka- 
sentro ng distrito ng Samaria. Ang magkatapat na 
mga bundok na ito ang pinakamatataas sa rehiyong 
iyon at ang mga ito'y waring nakabantay sa isang 
mahalagang daanan na bumabagtas mula S patu- 
ngong K. Sa pagitan ng dalawang bundok na ito'y 
may matabang libis, ang Libis ng Sikem, na kinaro- 
roonan ng makabagong-panahong Nablus. Ang Si- 
kem, na isang matibay at mahalagang lunsod ng 
Canaan bago pumasok ang mga Israelita sa Lupang 
Pangako, ay nasa silanganing dulo ng libis, mga 
1.5 km (1 mi) sa TS ng Nablus. Dahil sa estratehi- 
kong lokasyon ng Bundok Gerizim at Bundok Ebal, 
ang mga ito'y naging mahalaga sa militar at pu- 
litika, gayundin sa relihiyon.--LARAWAN, Tomo 1, 
p. 331. 

Mahigit na 850 m (2,800 piye) ang taas ng pina- 
kataluktok ng Bundok Gerizim mula sa kapantayan 
ng Dagat Mediteraneo. Bagaman mas mababa nang 
mga 60 m (200 piye) kaysa sa Bundok Ebal, kitang- 
kita mula sa Gerizim ang nakapalibot na teritoryo. 
Mula rito'y makikita sa dakong H ang maniyebeng 
taluktok ng Bundok Hermon, sa dakong S ay ang 
matabang libis ng Jordan, sa dakong T ay ang ka- 
bundukan sa teritoryo ng Efraim, at sa dakong K 
naman ay ang Kapatagan ng Saron at ang asul na 
Mediteraneo. 

Si Abram (Abraham) ay nagkampo “malapit sa 
malalaking punungkahoy ng More” sa pagitan ng 
Bundok Gerizim at Bundok Ebal, at doon niya ti- 
nanggap ang pangako ni Jehova: “Sa iyong bin- 
hi ay ibibigay ko ang lupaing ito.” (Gen 12:6, 7) 
Nagkampo rin si Jacob sa kapaligirang ito.---Gen 
33:18. 

Ayon sa mga tagubiling ibinigay ni Moises, ang 
mga tribo ng Israel ay nagtipon sa Bundok Gerizim 
at Bundok Ebal sa utos ni Josue di-nagtagal pagka- 
tapos nilang lupigin ang Ai. Doo'y narinig ng bayan 
ang pagbasa ng mga pagpapalang tatanggapin nila 
kung susundin nila si Jehova at ng mga sumpang 
sasapit sa kanila kung susuwayin nila siya. Ang 
mga tribo nina Simeon, Levi, Juda, Isacar, Jose, at 
Benjamin ay tumayo sa harap ng Bundok Gerizim. 


819 


Ang mga Levita at ang kaban ng tipan ay nasa libis, 
at ang anim pang tribo ay tumayo sa harap ng 
Bundok Ebal. (Deu 11:29, 30, 27:11-13, Jos 8:28- 
35) Lumilitaw na ang mga tribong nasa harap ng 
Bundok Gerizim ang tumugon sa mga pagpapa- 
lang binasa sa kanilang direksiyon, samantalang 
ang ibang mga tribo naman ang tumugon sa mga 
sumpang binasa sa direksiyon ng Bundok Ebal. Ba- 
gaman iminumungkahi na ang mga pagpapala ay 
binasa sa direksiyon ng Bundok Gerizim dahil mas 
maganda at mas mataba ito kaysa sa mabato at ha- 
los kalbo nang Bundok Ebal, walang ibinibigay na 
impormasyon ang Bibliya tungkol dito. Ang Kautu- 
san ay binasa nang malakas “sa harap ng buong 
kongregasyon ng Israel, kasama ang mga babae at 
ang maliliit na bata at ang mga naninirahang dayu- 
han na lumalakad sa gitna nila.” (Jos 8:35) Mula sa 
harap ng alinmang bundok ay maririnig ng napaka- 
kapal na karamihang iyon ang mga salita. Mala- 
mang na ito'y dahil na rin sa mahusay na akusti- 
ka ng lugar.---Tingnan ang EBAL, BUNDOK. 

Noong mga panahon ng mga Hukom ng Israel, 
ang anak ni Gideon na si Jotam ay nagsalita sa mga 
may-ari ng lupain sa Sikem samantalang nakatayo 
“sa taluktok ng Bundok Gerizim.” (Huk 9:7) Maging 
sa ngayon, isang patag na bahagi sa kalahatian ng 
bundok ang tinatawag na pulpito ni Jotam, ngunit 
ito'y isang tradisyonal na lugar lamang. 

Templong Samaritano. Isang templong Sa- 
maritano na naging karibal ng templo sa Jerusalem 
ang itinayo sa Bundok Gerizim, marahil ay no- 
ong ikaapat na siglo B.C.E. at winasak ito noong 
128 B.C.E. Ayon sa tradisyon, giniba ito ni John 
Hyrcanus. (Jewish Antiquities, XI, 310, 311, 324 
[viii, 2, 4]: XII, 254-256 [ix, 1]; The Jewish War, I, 
63 [ii, 6]) Maging hanggang sa makabagong pana- 
hon, ang mga Samaritano ay nagdiriwang pa rin ng 
mga kapistahan gaya ng Paskuwa sa Bundok Geri- 
zim, sa dako na pinaniniwalaan nilang lugar ng si- 
naunang templo. Maliwanag na Bundok Gerizim 
ang tinutukoy ng babaing Samaritana nang sabihin 
niya kay Jesu-Kristo: “Ang mga ninuno namin ay 
sumamba sa bundok na ito, ngunit sinasabi ninyo 
na sa Jerusalem ang dako kung saan dapat sumam- 
ba ang mga tao.”--Ju 4:5, 19, 20. 

Gaya ng makikita sa sinaunang mga barya na na- 
tagpuan sa Nablus, isang templo ni Zeus ang naka- 
tayo noon sa HS bahagi ng Bundok Gerizim, at ang 
daan patungo roon ay tinatayang may 1,500 bay- 
tang. Isang simbahan ang itinayo sa pinakataluktok 
ng bundok noong ikalimang siglo C.E., at isa pang 
simbahan ang itinayo ng emperador ng Byzantium 
na si Justinian. Iminumungkahi na ang mga guhong 
matatagpuan doon ngayon ay mula noong panahon 
ni Justinian. 


GERSONITA, MGA 


GERSOM [Isang Naninirahang Dayuhan Doon]. 

1. Ang unang nakatalang anak ni Levi na anak ni 
Jacob. Siya ang ama nina Libni at Simei. (1Cr 6:16, 
17, 20, 43, 62, 71) Tinatawag din siyang Gerson. 
--Gen 46:11; Exo 6:16, 17: Bil 3:17, 18, 1Cr 6:1: 23:6. 

2. Ang panganay na anak ni Moises kay Zipora, 
ipinanganak sa Midian. (Exo 2:21, 22, 1Cr 23:14-16) 
Pumaroon ang biyenan ni Moises na si Jetro kay 
Moises sa ilang, at isinama niya ang asawa ni Moi- 
ses na si Zipora at ang kanilang dalawang anak, sina 
Gersom at Eliezer. (Exo 18:2-4) Ang makasaserdo- 
teng paglilingkod ng inapo ni Gersom na si Jonatan 
para sa mga Danita ay ilegal, sapagkat bagaman isa 
siyang Levita, hindi siya nagmula sa pamilya ni Aa- 
ron.—Huk 18:30. 

3. Ang ulo ng sambahayan ni Pinehas sa panig 
ng ama na sumama kay Ezra mula sa Babilonya. 
—Ezr 8:1, 2. 


GERSON [Isang Naninirahang Dayuhan Doon]. 
Ang una sa nakatalang tatlong anak ni Levi. Ang 
mga inapo ni Gerson ay tinawag na mga Gersonita 
at “mga anak ni Gerson.” (Exo 6:16, Bil 3:17, 21; 7:7: 
26:57: Jos 21:6, 27; 1Cr 6:1, 23:6) Tinatawag din 
siyang Gersom. (1Cr 6:16, 17, 20, 43, 62, 71: 15:7) 
Ang mga anak ni Gerson ay sina Libni (maliwanag 
na tinatawag na Ladan sa 1Cr 23:7: 26:21) at Simei. 
--Exo 6:17: Bil 3:18; 1Cr 6:17, 20. 


GERSONITA, MGA [Ni (Kay) Gerson]. Ang 
mga inapo ni Gerson o Gersom (na unang binang- 
git sa tatlong anak ni Levi) sa pamamagitan ng ka- 
niyang dalawang anak na sina Libni at Simei. (1Cr 
6:1, 16, 17) Ang mga Gersonita ay isa sa tatlong 
malalaking pangkat ng mga Levita. Noong unang 
sensus sa ilang, ang bilang nila ay 7,500 lalaki mula 
sa gulang na isang buwan pataas. Yaong mula 
30 hanggang 50 taong gulang na naglilingkod sa ta- 
bernakulo ay may bilang na 2,630 lalaki. (Bil 3:21, 
22, 4:38-41) Kabilang sa paglilingkod ng mga Ger- 
sonita sa ilang ang pangangalaga sa tabernakulo 
(tolda ng kapisanan), iba't ibang mga pantakip nito, 
pantabing ng pasukan ng tabernakulo, mga tabing 
ng looban, pantabing ng pasukan ng looban, at mga 
pantoldang panali. (Bil 3:23-26, 4:21-28: Exo 26:1, 
7, 14, 36, 27:9, 16) Sa ilang, sila ay nagkakampo sa 
K panig ng tabernakulo. Sa likuran nila, may kala- 
yuan sa tabernakulo, ay nagkakampo naman ang 
tatlong-tribong pangkat ng Efraim. (Bil 3:23: 2:18) 
Nang maghandog ang mga pinuno ng Israel ng 
6 na karwaheng may takip at 12 toro para sa pag- 
lilingkod sa tabernakulo, ibinigay ni Moises ang 
2 karwahe at 4 na toro sa mga anak ni Gerson. (Bil 
7:1-7) Kapag lumilipat ng kampo ang Israel, ang 
mga Gersonita ay humahayong kasama ng mga 


GESAN 


Merarita at nasa pagitan ng tatlong-tribong pangkat 
ng Juda na nasa unahan at ng tatlong-tribong 
pangkat ng Ruben.--Bil 10:14-20. 

Ang mga Gersonita ay tinakdaan ng 13 lunsod na 
may mga pastulan sa mga teritoryo ng Manases, 
Isacar, Aser, at Neptali. Ang Kedes, sa Galilea, at 
ang Golan, sa Basan, na itinakda sa kanila, ay dala- 
wa sa anim na kanlungang lunsod ng bansa. (Jos 
21:27-33) Nang muling organisahin ni David ang 
mga Levita, ibinigay sa ilang Gersonita ang mga 
tungkuling may kaugnayan sa pag-awit at sa inga- 
tang-yaman. (1Cr 6:31, 32, 39-43, 23:4-11, 26:21, 
22) Noong mga araw ni Haring Hezekias, kabilang 
ang mga Gersonita sa mga Levitang nakibahagi sa 
paglilinis ng templo.---2Cr 29:12-17. 


GESAN. Ang ikatlong binanggit na anak ni Jah- 
dai na mula sa tribo ni Juda. Si Gesan ay nakatalang 
kabilang sa mga inapo ni Caleb.--- 1Cr 2:47. 


GESEM [posible, Ulan: Bumubuhos na Ulan]. 
Isang Arabe na sumalansang kay Nehemias, kasa- 
ma nina Sanbalat at Tobia, sa muling pagtatayo ng 
pader ng Jerusalem. Una ay inalipusta ng mga kaa- 
way na ito si Nehemias at ang kaniyang mga ka- 
manggagawa. (Ne 2:19) Pagkatapos ay nagsabuwa- 
tan at nagpakana sila laban kay Nehemias, ngunit 
walang nangyari. (Ne 6:1-4) Nang dakong huli, nag- 
padala si Sanbalat ng isang liham kay Nehemias, na 
sinisipi ang akusasyon ni Gesem na si Nehemias at 
ang mga Judio ay nagpapakanang maghimagsik at 
na si Nehemias ay nagiging hari sa mga ito. Dito ay 
nabigo rin ang mga kaaway. (Ne 6:5-7) Ang pagsi- 
pi ni Sanbalat kay Gesem sa liham ay waring nag- 
papahiwatig na si Gesem ay isang taong maimplu- 
wensiya. Mapapansin na ayon sa ulat ay mabuti 
naman ang ugnayan sa pagitan ng Persianong kor- 
te at ng mga tribong Arabe matapos salakayin ng 
Persia ang Ehipto. 

Isang anyong diyalekto ng Gesem, ang pa- 
ngalang Gasm, ay binabanggit sa isang inskrip- 
siyong natagpuan sa sinaunang Dedan, sa hila- 
gaang bahagi ng Arabia. Ang pangalang Gesem 
ay lumilitaw sa isang inskripsiyong Aramaiko sa 
isang mangkok na pilak na natagpuan sa Ehip- 
to. Ang teksto ay kababasahan: “Yaong dinalang 
handog ni Qainu bar Gesem, hari ng Qedar, para 
kay [diyosa] han-Tlat.”--Journal of Near Eastern 
Studies, 1956, Tomo XV, p. 2. 


GESUR. 


1. Isang kahariang Arameano na ang hangga- 
han ay ang pook ng Argob sa Basan, sa S ng 
Ilog Jordan. Ang kalapit nito sa gawing hilaga ay 
ang Maacat. Bagaman umabot hanggang sa Gesur 
ang panimulang pananakop ng Israel, ang pook na 


820 


ito mismo ay hindi nakuha. (Deu 3:14: Jos 12:1, 4, 
5: 13:13) Sa Gesur, na kaharian ng kaniyang lolong 
si Talmai sa panig ng ina, tumakas si Absalom pag- 
katapos paslangin ang kaniyang kapatid sa ama na 
si Amnon. Doon ay nanatili siya sa pagkatapon sa 
loob ng tatlong taon, hanggang ibalik siya sa Jeru- 
salem ni Joab. (2Sa 3:2, 3, 13:28-38, 14:23, 15:8) 
Nang dakong huli ay kinuha ng Gesur at Sirya 
ang maraming Israelitang lunsod sa S ng Jordan. 
— 1Cr 2:23. 

2. Ang nasasakupan ng mga Gesurita sa timu- 
gang Palestina, malapit sa teritoryong Filisteo. (Jos 
13:2; 1Sa 27:7-11) Hindi espesipikong ginamit ang 
anyong “Gesur” may kinalaman sa dakong ito. 


GESURITA, MGA [Ng (Mula sa) Gesur]. 

1. Ang mga tumatahan sa Gesur, isang teritoryo 
sa S ng Jordan.---Deu 3:14: Jos 12:4, 5; 13:11, 13. 

2. Isang bayan sa timugang Palestina na nanini- 
rahan sa kapaligiran ng teritoryong Filisteo. (Jos 
13:2) Habang nagtatago dahil kay Haring Saul, nilu- 
sob ni David ang mga Gesurita at ang iba pang 
bayang naninirahan sa kalakhang lugar na iyon. 
— 15Sa 27:7-11. 


GETER. Isang inapo ni Aram, anak ni Sem. 
(Gen 10:22, 23; 1Cr 1:17) Walang anumang tiya- 
kang nalalaman tungkol sa mga inapo ni Geter. 


GETSEMANI [Pisaang Panlangis]. Malamang 
na isang hardin ng mga punong olibo na may pisa- 
an para sa pagpiga ng langis ng mga olibo. Ang 
Getsemani ay nasa S ng Jerusalem, sa kabila ng Li- 
bis ng Kidron (Ju 18:1), sa Bundok ng mga Olibo 
o malapit doon. (Luc 22:39) Dito madalas makipag- 
tagpo si Jesu-Kristo sa kaniyang mga alagad. (Ju 
18:2) Noong gabi ng Paskuwa ng 33 C.E., siya, kasa- 
ma ang kaniyang tapat na mga alagad, ay pumun- 
ta sa harding ito upang manalangin. Nang matag- 
puan at maipagkanulo ni Hudas Iscariote, si Jesus 
ay dinakip dito ng mga nasasandatahang mang- 
uumog.--Mat 26:36-56, Mar 14:32-52: Luc 22:39- 
53; Ju 18:1-12. 

Hindi matukoy kung saan ang eksaktong lokasyon 
ng hardin ng Getsemani, sapagkat (ayon kay Jose- 
phus) ang lahat ng mga punungkahoy sa palibot ng 
Jerusalem ay pinagpuputol nang kubkubin ito ng 
mga Romano noong 70 C.E. (The Jewish War, VI, 
5-8 [i, 1]) Ayon sa isang tradisyon, ang Getsemani 
ay ang harding binakuran ng mga Franciscano no- 
ong 1848. Ito'y may sukat na mga 46 por 43 m 
(150 por 140 piye) at nasa paanan ng Bundok ng 
mga Olibo, sa lugar kung saan nagsasanga ang 
daan sa K dalisdis nito. Walong punong olibo sa har- 
ding iyon ang naroroon na sa loob ng maraming 
siglo. 


821 


GEUEL [posible, Karilagan ng Diyos]. Anak ni 
Maki na mula sa tribo ni Gad; isa sa 12 pinu- 
no na isinugo ni Moises mula sa ilang ng Paran 
upang tiktikan ang lupain ng Canaan.--Bil 13:2, 3, 
15, 16. 


GEZER [Piraso: Bahagi]. Isang maharlikang lun- 
sod sa bandang loob ng baybaying kapatagan ng 
Palestina. Unang binanggit ang Gezer nang ang 
hari nito ay mabigo sa pagtatangkang iligtas ang 
Lakis mula sa hukbong Israelita na pinamumu- 
nuan ni Josue. (Jos 10:33: 12:7, 8, 12) Nakaatas 
ang Gezer sa mga Efraimita bilang isang hang- 
ganang dako (Jos 16:3, 1Cr 7:28), ngunit hindi 
nila lubusang naitaboy ang mga Canaanitang tu- 
matahan doon. (Jos 16:10: Huk 1:29) Itinakda rin 
ang Gezer sa mga Kohatita bilang isang lunsod ng 
mga Levita.--Jos 21:20, 21, 1Cr 6:66, 67. 

Noong panahon ni David, ang lunsod na ito'y ini- 
ugnay sa mga Filisteo, halimbawa ay noong igupo 
niya ang kapangyarihan ng mga ito “mula sa Geba 
hanggang sa Gezer.” (2Sa 5:25: 1Cr 14:16) Gayun- 
din, itinanyag ni Sibecai na Husatita ang kaniyang 
sarili nang matalo nila ang mga Filisteo sa Gezer at 
pabagsakin niya si Sipai, na isang inapo ng mga 
Repaim. (1Cr 20:4) Nang maglaon, sa isang di- 
binanggit na kadahilanan, dumating laban sa Ge- 
zer ang Paraon ng Ehipto. Matapos niyang sunugin 
ang lunsod at patayin ang Canaanitang populasyon 
nito, ibinigay niya ito sa asawa ni Solomon bi- 
lang dote. Muling itinayo ni Solomon ang lun- 
sod at posibleng nilagyan niya ito ng kuta.-- 1Ha 
9:15-17. 


GEZER 


Malimit ding banggitin ang Gezer sa sekular na 
mga rekord. Sa mga pader ng templo sa Karnak, ini- 
ulat ni Thutmose III ang pagkabihag ng Gezer. Na- 
ging prominente rin ang lunsod na ito sa Amarna 
Tablets, anupat binanggit doon nang di-kukulangin 
sa siyam na beses ang pangalan nito. Sa kaniyang 
stela, ipinaghambog ni Paraon Merneptah na kani- 
yang ‘sinakop ang Gezer.’ 

Ipinapalagay ng mga iskolar na ang sinaunang 
Gezer ay ang makabagong Tell Jezer (Abu Shu- 
sheh; Tel Gezer), na nasa kalagitnaan ng ruta sa 
pagitan ng Jerusalem at ng Tel Aviv-Yafo (Jope). Sa 
gayo'y malapit ito sa isa pang malaking lansa- 
ngang-bayan na siyang nagdurugtong sa Ehipto at 
Mesopotamia sa loob ng maraming milenyo para sa 
gawaing pangangalakal at militar. Dahil sa mataas 
na lokasyon ng Tell Jezer sa isang tagaytay ng Se- 
pela, kontrolado nito ang paggamit sa dalawang 
lansangang iyon. 

Ang arkeolohikal na paghuhukay sa gulod na 
ito'y pinasimulan maaga noong ika-20 siglo. Mula 
noon, ito'y naging isa sa mga lugar na lubusang di- 
nukal at ginalugad sa Palestina. Kasama sa mga 
natagpuan doon ay ang pintuang-daan at dobli- 
hang pader na mula pa noong panahon ni Solomon. 
Nakatayo iyon sa ibabaw ng isang suson ng mga 
kagibaan na ipinapalagay ng ilan na resulta ng 
pagsunog ni Paraon sa Gezer. Itinuturing na ang 
arkitektura nito ay kahawig na kahawig niyaong 
matatagpuan sa mga istraktura sa Hazor at Megido 
anupat ipinahihiwatig nito na ang tatlo ay pawang 
itinayo batay sa iisang plano. Sa mas malalalim 
na suson ng lupa nito ay maraming natagpuang 


Tanawin mula sa 
Temple Mount 
paharap sa 
tradisyonal na 
lokasyon ng 
Getsemani 


GIA 


kagamitang luwad ng mga Filisteo. Ngunit mara- 
hil, ang pinakatanyag na tuklas na nakuha sa Tell 
Jezer ay ang “kalendaryo” ng Gezer. Ito'y isang pla- 
ke na naglalaman ng sa wari'y mga pagsasanay ng 
isang mag-aaral sa pagsasaulo. Malaki ang naitu- 
long nito sa makabagong mga mananaliksik dahil 
nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa mga 
kapanahunang agrikultural ng sinaunang Israel at 
naglalaan ng ideya hinggil sa sulat at wikang Heb- 
reo noong mga araw ni Solomon. 


GIA [Bumubugso: Bumubulwak[]. Isang lugar na 
malapit sa “burol ng Amma.” Binanggit ito sa ulat 
ng pagtugis nina Joab at Abisai kay Abner. (2Sa 
2:24) Batay sa konteksto, iminumungkahi ng ilan na 
ang Gia ay nasa S ng Gibeon sa teritoryo ng Benja- 
min. May mga lugar namang inihaharap ang ilang 
iskolar batay sa pagwawasto sa teksto. Gayunman, 
hindi pa rin alam kung saan ang eksaktong lokas- 
yon ng Gia.--Tingnan ang AMMA. 


GIBAR [Nakahihigit: Makapangyarihan: Nana- 
naig]. Posibleng pangalan ng isang ulo ng pamilya 
na ang 95 sa “mga anak” (mga inapo) ay bumalik 
kasama ni Zerubabel mula sa pagkatapon sa Babi- 
lonya noong 537 B.C.E. (Ezr 2:1, 2, 20) Gayunman, 
sa katulad na ulat ng Nehemias 7:25, Gibeon ang 
nakatala sa halip na Gibar. Kaya “ang mga anak ni 
Gibar [Gibeon], siyamnapu't lima,” ay maaaring tu- 
mutukoy sa mga inapo ng mga unang tumatahan sa 
Gibeon, yamang lumilitaw sa Ezra 2:21-34 ang iba 
pang mga pangalan ng mga lugar, gaya halimbawa 
ng “mga anak ng Betlehem." 


GIBEA [Burol]. Isang inapo ni Caleb na mula sa 
tribo ni Juda (1Cr 2:42, 49): o, posible, ang lunsod 
ng Gibeah (Jos 15:57), na ang naging “ama” o nag- 
tatag ay isa sa mga supling ni Caleb, si Seva. 
--Tingnan ang GIBEAH Blg. 1. 


GIBEAH [Burol]. 

1. Isang lunsod sa bulubunduking pook ng Juda. 
(Jos 15:1, 48, 57) Iniuugnay ito ng ilang iskolar sa 
makabagong-panahong El Jaba, na mga 12 km 
(7.5 mi) sa KTK ng Betlehem. Gayunman, nanini- 
wala ang iba na ang sinaunang Gibeah ay nasa re- 
hiyon sa TS ng Hebron, yamang ito ay nakatalang 
kasama ng iba pang mga lunsod na nasa lugar na 
iyon. (Jos 15:55-57) Maaaring ang lunsod na ito 
(o ang Blg. 2) ang bayan ni Maaca (Micaias) na ina 
ng Judeanong hari na si Abiam (Abias).--2Cr 13: 
1, 2; 1Ha 15:1, 2. 

2. Isang lunsod sa teritoryo ng Benjamin. (Jos 
18:28) Tinawag din itong “Gibeah ng Benjamin” 
(1Sa 13:2), 'Gibeah ng mga anak ni Benjamin” (2Sa 
23:29), at “Gibeah ni Saul” (2Sa 21:6). Lumilitaw na 
malapit ito sa pangunahing lansangan na nasa pagi- 


822 


tan ng Jebus (Jerusalem) at Rama. (Huk 19:11-15) 
Dahil sa ito'y nasa isa sa matataas na lugar sa git- 
nang tagaytay ng kabundukan ng Palestina, ang Gi- 
beah ay nagsilbing mainam na dako para sa pagba- 
bantay kapag panahon ng digmaan. (1Sa 14:16) 
Karaniwang ipinapalagay ng mga iskolar na ang 
lunsod na ito ay ang Tell el-Ful (Giv'at Sha'ul), na 
mga 5 km (3 mi) sa H ng Temple Mount sa Jerusa- 
lem. 

Ang mga Hebreong baybay na Geba (anyong 
panlalaki ng salitang nangangahulugang “Burol”) at 
Gibeah (anyong pambabae ng terminong nanga- 
ngahulugang “Burol”) ay halos parehung-pareho. 
Ipinapalagay ng marami na naging dahilan ito ng 
mga pagkakamali ng eskriba sa tekstong Masoretiko 
at sa gayo'y iminumungkahi nila na baguhin ang 
ilang kasulatan upang kabasahan ng “Geba” sa ha- 
lip na “Gibeah,” o ng “Gibeah” sa halip na “Geba.” 
Hinggil dito, ganito ang sinabi ng isang komentaryo 
may kinalaman sa Unang Samuel mga kabanata 13 
at 14: “Ngunit hindi magkasundo ang mga komen- 
tarista kung saan gagawa ng mga pagpapalit (ha- 
limbawa, ang salin ni Smith ay kababasahan ng 
Geba para sa Gibeah sa lahat ng mga talata, ang sa- 
lin ni Kennedy ay kababasahan ng Geba para sa Gi- 
beah sa [kabanata 13] talata 2, ng Gibeah para sa 
Geba sa talata 3, at ng Geba para sa Gibeah sa 
xiv. 2), at mauunawaan pa rin naman ang pagsu- 
long ng kampanya kahit wala ang gayong mga pag- 
babago.” (Soncino Books of the Bible, inedit ni A. Co- 
hen, London, 1951, Samuel, p. 69) Sa Hukom 20:10, 
33, ipinahihiwatig ng konteksto na “Gibeah" ang ti- 
nutukoy, kaya naman maraming tagapagsalin ang 
hindi sumunod sa salin ng tekstong Masoretiko at 
gumamit ng “Gibeah"” sa halip na “Geba.” 

Noong kapanahunan ng mga Hukom, nasangkot 
ang lunsod ng Gibeah sa isang insidente na halos 
ikinalipol ng buong tribo ni Benjamin. Inanyayahan 
ng isang matandang lalaki ang isang Efraimitang 
Levita at ang babae nito na magpalipas ng gabi sa 
bahay niya. Di-nagtagal, pinalibutan ng mga wa- 
lang-kabuluhang lalaki ng Gibeah ang bahay, anu- 
pat sapilitang hiniling na ibigay niya sa kanila ang 
Levita upang makipagtalik sila sa kaniya. Matapos 
ibigay ng Levita ang kaniyang babae sa kanilang 
mga kamay, buong-gabi nila itong inabuso anupat 
namatay ito kinaumagahan. (Maaaring ang nakapa- 
ngingilabot na kasalanang ito ang tinutukoy sa Os 
9:9 at 10:9.) Yamang ipinagsanggalang ng tribo ni 
Benjamin ang nagkasalang mga lalaki ng Gibeah, 
ang ibang mga tribo ay nakipagdigma sa Benjamin. 
Makalawang ulit muna silang dumanas ng matin- 
ding pagkatalo bago nila tuluyang nagapi ang mga 
Benjamita at sinilaban nila sa apoy ang Gibeah. 
(Huk 19:15-20:48) (Iniuugnay ng ilan ang rekord ng 


823 


Bibliya tungkol sa pagkawasak ng Gibeah sa arkeo- 
lohikal na katibayan na natuklasan sa Tell el-Ful na 
nagpapahiwatig na ang lunsod ay sinunog.) 

Ang Gibeah ay bayan ng unang hari ng Israel na 
si Saul. (1Sa 10:26, 15:34) Lumilitaw na tagarito rin 
si Ittai (Itai), na isa sa makapangyarihang mga lala- 
ki ni David (2Sa 23:8, 29: 1Cr 11:26, 31), at sina 
Ahiezer at Joas, dalawang mandirigma na sumama 
kay David sa Ziklag. (1Cr 12:1-3) Maliwanag na ang 
Gibeah ay nagsilbi ring unang kabisera ng kahari- 
ang Israelita sa ilalim ni Saul. Sa Gibeah, humingi 
ng saklolo ang mga mensahero mula sa Jabes (Ja- 
bes-gilead) nang mapaharap sila sa pagkubkob ng 
mga Ammonita, at mula rito'y kaagad na tinawag ni 
Haring Saul sa pakikidigma ang Israel upang hara- 
pin ang bantang ito. (1Sa 11:1-7) Nang maglaon, 
ang mga pakikipagdigma ni Saul laban sa mga Filis- 
teo ay inilunsad sa kapaligiran ng Gibeah. (1Sa 13:2- 
4, 15: 14:2, 16) Gayundin, sa dalawang pagkakataon 
ay iniulat ng mga tao ng Zip kay Saul sa Gibeah 
kung saan nagtatago si David.— 1Sa 23:19: 26:1. 

Noong naghahari si David, pito sa mga anak at 
apong lalaki ni Saul ang pinatay sa Gibeah (“Gi- 
beon,” ayon kay Aquila, kay Symmachus, at sa 
LXX) dahil sa pagkakasala sa dugo na napataw sa 
sambahayan ni Saul nang patayin niya ang mara- 
ming Gibeonita. Patuloy na binantayan ng nabalong 
babae ni Saul ang pinatay na mga lalaking ito upang 
hindi kainin ng mga ibon at mga hayop ang kani- 
lang mga bangkay.---2Sa 21:1-10. 

Noong ikawalong siglo B.C.E., sa pamamagitan ng 
propetang si Isaias, makahulang binanggit ni Jeho- 
va na ang Gibeah ay tumakas mula sa hukbong 
Asiryano na patungo sa Jerusalem. (Isa 10:24, 29- 
32) At sa pamamagitan ni Oseas, makahulang inila- 
rawan ng Diyos ang isang situwasyon kung saan 
waring nalupig na ang hilagang sampung-tribong 
kaharian, at pinagbabantaan naman ng kaaway ang 
Gibeah at Rama sa Benjamin (sa timugang kahari- 
an ng Juda).---Os 5:8-10. 


GIBEAT-HAARALOT [Burol ng mga Du- 
long-Balat]. Ang lugar kung saan tinuli ang lahat ng 
mga lalaking Israelita na ipinanganak sa ilang pag- 
katawid sa Jordan. Ang Gibeat-haaralot ay malapit 
sa lunsod ng Jerico. Nang maglaon ay tinawag itong 
Gilgal.---Jos 5:3-10, tingnan ang GILGAL Blg. 1. 


GIBEATITA [Ng (Mula sa) Gibeah]. Isang tu- 
matahan sa “Gibeah ng Benjamin” (1Sa 14:16, 1Cr 
12:1-3), ang terminong ito ay ikinakapit kay Semaa, 
na ang “mga anak” ay naglingkod sa hukbo ni David. 


GIBEON [Maburol na Dako], MGA GIBEONITA. 
Ipinapalagay sa ngayon na ang lunsod ng Gibeon ay 
ang el-Jib, mga 9.5 km (6 na mi) sa HHK ng 


GIBEON 


Temple Mount sa Jerusalem. Natagpuan doon ang 
maraming hawakan ng mga bangang luwad na 
may pangalang Gibeon na nakasulat sa sinaunang 
mga titik Hebreo. Ang sinaunang lokasyon, na nasa 
isang burol na mga 60 m (200 piye) ang taas sa na- 
kapalibot na kapatagan, ay may lawak na mga 
6.5 ektarya (16 na akre). 

Maraming arkeolohikal na paghuhukay ang isi- 
nagawa sa lokasyong ito nitong nakaraang mga 
taon. Hinawan ng mga naghukay ang isang 51-m 
(167 piye) na lagusan na inuka sa solidong bato. No- 
ong sinaunang panahon, iniilawan ang lagusang ito 
sa pamamagitan ng mga lamparang nakalagay sa 
mga butas na magkakasinlayo ang pagitan sa kaha- 
baan ng mga pader nito. Ang lagusan, na may 
93 baytang na inuka sa bato, ay nagmumula sa loob 
ng Gibeon patungo sa isang gawang-taong yungib 
na imbakan na dinadaluyan ng isang bukal na mga 
25 m (82 piye) sa ibaba ng pader ng lunsod. Sa 
pamamagitan nito, nagkaroon ng ligtas na suplay 
ng tubig ang mga Gibeonita kahit sa panahon ng 
pagkubkob. Natagpuan din ng mga naghukay ang 
isang pabilog na hukay, o tipunang-tubig, na inuka 
sa bato at may diyametro na 11.3 m (37 piye). 
Isang paikot na hagdanan, na may mga baytang na 
mga 1.5 m (5 piye) ang lapad, ang lumulusong 
nang pakanan habang lumiligid ito sa gilid ng hu- 
kay. Mula sa sahig ng hukay, sa lalim na 10.8 m 
(35.4 piye), ang mga baytang ay nagpapatuloy nang 
mga 13.6 m (44.6 piye) papasok sa isang lagusang 
hagdan na patungo naman sa isang imbakan ng tu- 
big. Hindi matiyak kung ang hukay o tipunang- 
tubig na ito ay siya ring “tipunang-tubig ng Gibeon” 
sa Bibliya.---2Sa 2: 13. 

Pakikipag-ugnayan kay Josue. Noong pana- 
hon ni Josue, ang Gibeon ay tinatahanan ng mga 
Hivita, isa sa pitong bansang Canaanita na nakaha- 
nay sa pagkapuksa. (Deu 7:1, 2; Jos 9:3-7) Ang 
mga Gibeonita ay tinatawag ding mga Amorita, ya- 
mang kung minsan, waring ikinakapit ang katawa- 
gang ito sa lahat ng mga Canaanita. (2Sa 21:2, 
ihambing ang Gen 10:15-18, 15:16.) Di-tulad ng 
ibang mga Canaanita, batid ng mga Gibeonita na sa 
kabila ng kanilang militar na lakas at ng kadakilaan 
ng kanilang lunsod, mabibigo lamang sila sa pakiki- 
pagbaka sapagkat ipinakikipaglaban ni Jehova ang 
Israel. Dahil dito, pagkatapos na mapuksa ang Jeri- 
co at Ai, ang mga lalaki ng Gibeon, lumilitaw na ku- 
makatawan din sa tatlo pang Hivitang lunsod ng 
Kepira, Beerot, at Kiriat-jearim (Jos 9:17), ay nag- 
padala ng delegasyon kay Josue sa Gilgal upang 
makipagpayapaan. Ang Gibeonitang mga embaha- 
dor--na nadaramtan ng sirang mga kasuutan at 
mga sandalyas at may dalang punit na mga sisid- 
lang balat na pang-alak, mga sirang sako, at tinapay 


GIBEON 


na tuyo na at madaling madurog---ay nagpakilalang 
nagmula sa isang malayong lupain, samakatuwid ay 
hindi hadlang sa pananakop ng Israel. Kinilala nila 
na si Jehova ang dahilan ng sinapit ng Ehipto at ng 
mga Amoritang hari na sina Sihon at Og. Ngunit 
may-katalinuhan nilang hindi binanggit ang nang- 
yari sa Jerico at Ai, yamang imposibleng ang ga- 
yong balita ay makarating sa kanilang “napakala- 
yong lupain” bago ang diumano'y paglisan nila. 
Sinuri ng mga kinatawan ng Israel ang katibayan at 
tinanggap nila iyon at nakipagtipan sila sa mga Gi- 
beonita na pababayaan nilang mabuhay ang mga 
ito.—Jos 9:3-15. 

Di-nagtagal pagkatapos nito, natuklasan ang gi- 
nawang panlilinlang. Ngunit ang tipan ay nanatiling 
may bisa; kung sisirain ito ng Israel, pag-aalinlanga- 
nan ang kanilang pagiging mapagkakatiwalaan at 
hahamakin ang pangalan ni Jehova sa gitna ng 
ibang mga bansa. Nang harapin ni Josue ang mga 
Gibeonita dahil sa kanilang katusuhan, muli nilang 
kinilala ang pakikipag-ugnayan ni Jehova sa Isra- 
el at pagkatapos ay ipinaubaya ang kanilang sari- 
li sa kaniyang awa, anupat sinabi nila: “Ngayon 
ay narito kami, nasa iyong kamay. Kung ano ang 
mabuti at tama sa iyong paningin na gawin sa 
amin ay gawin mo.” Sa gayon ay ginawa silang 
mga tagakuha ng kahoy at mga tagasalok ng tubig 
para sa kapulungan at para sa altar ni Jehova.—Jos 
9:16-27. 


Makabagong-panahong Gibeon. Batid ng sinaunang mga Gibeonita na ipinakikipaglaban 


824 


Bagaman si Josue at ang iba pang mga pinuno ay 
nadaya na makipagtipan sa mga Gibeonita, mali- 
wanag na kasuwato ito ng kalooban ni Jehova. (Jos 
11:19) Bilang patotoo nito, nang tangkain ng li- 
mang haring Amorita na lipulin ang mga Gibeoni- 
ta, pinagpala ni Jehova ang pagsaklolo ng Israel; 
nagpabagsak pa nga siya ng malalaking batong 
graniso sa kaaway at makahimalang pinahaba ang 
araw na iyon para sa pagbabaka. (Jos 10:1-14) Ga- 
yundin, kapuwa sa pagsisikap nilang makipagtipan 
ng isang tipan ng kapayapaan sa Israel at sa paghi- 
ngi nila ng tulong kay Josue noong pinagbabanta- 
an sila, ang mga Gibeonita ay nagpamalas ng pa- 
nanampalataya sa kakayahan ni Jehova na tuparin 
ang kaniyang salita at magligtas, isang bagay na 
pinuri kay Rahab ng Jerico at naging dahilan upang 
siya at ang sambahayan niya ay maingatang bu- 
háy. Bukod diyan, ang mga Gibeonita ay may ka- 
paki-pakinabang na pagkatakot sa Diyos ng Israel. 
--Ihambing ang Jos 2:9-14; 9:9-11, 24: 10:6; Heb 
11:31. 


Sa Ilalim ng Kontrol ng Israel. Pagkatapos 


nito, ang Gibeon ay naging isa sa mga lunsod sa te- 
ritoryo ng Benjamin na nakaatas sa mga Aaroni- 
kong saserdote. (Jos 18:21, 25; 21:17-19) Lumilitaw 
na ang Benjamitang si Jeiel ay ‘naging ama,’ o nag- 
tatag, ng isang sambahayan doon. (1Cr 8:29; 9:35) 
Ang isa sa makapangyarihang mga lalaki ni David, 
si Ismaias, ay Gibeonita (1Cr 12:1, 4), at ang huwad 


ni Jehova ang Israel kung kaya nakipagpayapaan sila sa mga ito. Dito nakapuwesto ang 
tabernakulo bago ito ipalipat ni Solomon sa Jerusalem 


825 


na propetang si Hananias, isang kapanahon ni Jere- 
mias, ay mula sa Gibeon.---Jer 28:1. 

Noong ika-11 siglo B.C.E., naganap sa Gibeon at sa 
kapaligiran nito ang isang labanan sa pagitan ng 
hukbo ni Is-boset na nasa ilalim ng pamamahala ni 
Abner at ng hukbo ni David na nasa ilalim naman 
ng pangunguna ni Joab. Sa pasimula, walang alinla- 
ngang upang lutasin ang usapin kung sino ang da- 
pat na maging hari ng buong Israel, ginanap ang 
isang paghahamok sa pagitan ng tig-12 lalaki mula 
sa bawat panig. Ngunit wala itong kinauwian, sa- 
pagkat inulos ng tabak ng bawat mandirigma ang 
kani-kaniyang kalaban anupat ang 24 ay pawang 
namatay. Pagkatapos nito, sumiklab ang isang ma- 
tinding labanan, anupat namatayan si Abner ng 
18 lalaki sa bawat isa na namatay sa hukbo ni Joab. 
Lahat-lahat, ang nasawi ay 380, kabilang na rito 
ang kapatid ni Joab na si Asahel na pinatay ni 
Abner. (2Sa 2:12-31) Bilang paghihiganti para kay 
Asahel, pinaslang ni Joab si Abner. (2Sa 3:27, 30) 
Pagkaraan ng ilang panahon, sa isang lugar na ma- 
lapit sa malaking bato na nasa Gibeon, pinatay rin 
ni Joab ang sarili niyang pinsan, si Amasa, isang pa- 
mangkin ni David, na inatasan ni David na maging 
pinuno ng hukbo.---2Sa 20:8-10. 

Sa paglipas ng maraming siglo, ang orihinal na 
mga Gibeonita ay patuloy na umiral bilang isang 
bayan, bagaman nagpakana si Haring Saul na lipu- 
lin sila. Gayunman, matiyagang naghintay ang mga 
Gibeonita na isiwalat ni Jehova ang kawalang-kata- 
rungang ito. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng 
tatlong-taong taggutom noong paghahari ni David. 
Matapos sumangguni kay Jehova at malaman na 
may nasasangkot na pagkakasala sa dugo, si David 
ay nakipag-usap sa mga Gibeonita upang alamin 
kung ano ang dapat gawin bilang pagbabayad-sala. 
May-kawastuang sumagot ang mga Gibeonita na 
hindi iyon “tungkol sa pilak o ginto,” sapagkat, ayon 
sa Kautusan, hindi maaaring tumanggap ng pantu- 
bos para sa isang mamamaslang. (Bil 35:30, 31) Ki- 
nilala rin nila na hindi sila maaaring pumatay ng 
isang tao nang walang legal na awtorisasyon. Kaya 
naman, hinintay muna nilang magtanong pa si Da- 
vid at saka nila hiniling na pitong “anak” ni Saul ang 
ibigay sa kanila. Dahil binanggit na ang pagkakasa- 
la sa dugo ay sumasa kay Saul at sa kaniyang sam- 
bahayan, bagaman malamang na si Saul ang na- 
nguna sa mapamaslang na pagkilos, ipinahihiwatig 
nito na maaaring ang “mga anak" ni Saul ay nakiba- 
hagi nang tuwiran o di-tuwiran sa gayong pagkilos. 
(2Sa 21:1-9) Kung ganito ang nangyari, hindi ito 
isang kaso kung saan namatay ang mga anak dahil 
sa mga kasalanan ng kanilang mga ama (Deu 24:16) 
kundi ito'y paglalapat ng ganting katarungan kaa- 
yon ng kautusang “kaluluwa ang magiging para sa 
kaluluwa. ”---Deu 19:21. 


GIBETON 


Noong nabubuhay pa si David, ang tabernakulo 
ay inilipat sa Gibeon. (1Cr 16:39, 21:29, 30) Doon 
naghandog si Solomon ng mga hain noong pasimu- 
la ng kaniyang paghahari. Sa Gibeon din nagpakita 
sa kaniya si Jehova sa isang panaginip, anupat sina- 
bihan siya na humiling ng anumang nais niya. 
--1Ha 3:4, 5, 9:1, 2; 2Cr 1:3, 6, 13. 

Pagkalipas ng maraming taon, nang ihula ng pro- 
petang si Isaias (28:21, 22) ang kakaibang gawa at 
pambihirang gawain ni Jehova sa pagbangon laban 
sa sarili niyang bayan, itinulad niya ito sa nangyari 
sa Mababang Kapatagan ng Gibeon. Malamang na 
ang tinutukoy ay ang bigay-Diyos na tagumpay ni 
David laban sa mga Filisteo (1Cr 14:16), kung hindi 
man pati ang mas naunang pagkatalo ng ligang 
Amorita noong panahon ni Josue. (Jos 10:5, 6, 10- 
14) Ang hulang ito ay nagkaroon ng katuparan no- 
ong 607 B.C.E., nang pahintulutan ni Jehova na 
wasakin ng mga Babilonyo ang Jerusalem at ang 
templo nito. 

Sa Mizpa, di-nagtagal pagkatapos ng inihulang 
pagkawasak, pinaslang ni Ismael si Gedalias, ang 
gobernador na inatasan ni Nabucodonosor na hari 
ng Babilonya. Kinuha ring bihag ng mamamatay- 
taong ito at ng kaniyang mga tauhan ang nalalabing 
mga tao ng Mizpa. Ngunit si Ismael ay inabutan ni 
Johanan, kasama ang mga tauhan nito, sa tabi ng 
saganang tubig sa Gibeon at binawi nito ang mga 
bihag.---Jer 41:2, 3, 10-16. 

Kabilang ang mga lalaki ng Gibeon sa mga 
bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya noong 
537 B.C.E., at nang maglaon, ang ilan ay nakibaha- 
gi sa pagkukumpuni ng pader ng Jerusalem.---Ne 
3:7: 7:6, 7, 25. 


GIBETON [Likod; Gulod]. Isang lunsod na ori- 
hinal na nakaatas sa tribo ni Dan. (Jos 19:40, 41, 44) 
Gayunman, nang maglaon ay ibinigay ito sa mga 
Kohatita bilang isang lunsod ng mga Levita. (Jos 21: 
20, 23) Pagkaraan ng maraming siglo, nang ang Gi- 
beton ay hawak ng mga Filisteo, tinangka ni Ha- 
ring Nadab ng Israel na agawin ang lunsod mula sa 
mga ito, ngunit pinaslang siya ng nakipagsabuwa- 
tang si Baasa. (1Ha 15:27) Mga 24 na taon pagkara- 
an nito, ang Gibeton ay nasa ilalim ng kontrol ng 
mga Filisteo nang si Omri, na pinuno ng hukbo ng 
Israel, ay magkampo laban sa lunsod. Nang ibunyi 
siya bilang hari ng mga Israelitang nagkakampo 
roon, itinigil ni Omri ang pagkubkob sa Gibeton 
upang salakayin ang karibal niyang hari ng Israel 
na si Zimri.--1Ha 16:15-18. 

Karaniwang ipinapalagay na ang Gibeton ay ang 
Tell el-Melat (Tel Malot), na mga 9 na km (5.5 mi) 
sa H ng iminumungkahing lokasyon ng Filisteong 
lunsod ng Ekron. 


GIDAITI 


GIDALTI [Aking Pinadakila]. Isang anak ni He- 
man, isang Levitang mang-aawit na noong panahon 
ni David ay itinalaga sa pamamagitan ng palabunu- 
tan upang maglingkod bilang ulo ng ika-22 sa 24 na 
pangkat na naglilingkod na may tig-12 manunugtog 
bawat isa.--1Cr 25:1, 4, 29. 


GIDEL [Pinadakila]. 

1. Ninuno ng isang pamilya ng mga Netineong 
alipin sa templo na kabilang sa mga bumalik kasa- 
ma ni Zerubabel mula sa pagkatapon sa Babilonya 
noong 537 B.C.E.--Ezr 2:1, 2, 43, 47: Ne 7:49. 

2. Ang ulo sa panig ng ama ng isa sa mga pamil- 
ya ng “mga anak ng mga lingkod ni Solomon" na na- 
katalang kabilang sa mga bumalik sa Jerusalem at 
Juda noong 537 B.C.E.--Ezr 2:1, 2, 55, 56; Ne 7:58. 


GIDEON [Mamumutol: Isa na Pumuputol]. Isa 
sa namumukod-tanging mga hukom ng Israel: ang 
anak ni Joas na mula sa pamilya ni Abi-ezer na 
mula sa tribo ni Manases. Si Gideon ay naninirahan 
sa Opra, isang bayan na maliwanag na nasa K ng 
Jordan. Ang pangkat ng tribo na kinabibilangan 
niya ang pinakawalang-halaga sa Manases, at siya 
ang “pinakamaliit sa sambahayan ng [kaniyang] 
ama.”--Huk 6:11, 15. 

Nabuhay si Gideon sa isang napakamaligalig na 
panahon sa kasaysayan ng Israel. Dahil sa kanilang 
kawalang-katapatan kay Jehova, hindi tinatamasa 
ng mga Israelita ang mga bunga ng kanilang pag- 
papagal. Sa loob ng maraming taon, ang karatig na 
mga bansang pagano, lalo na ang mga Midianita, ay 
sumasalakay sa Israel sa panahon ng pag-aani na 
may malalaking pulutong na “sindami ng mga ba- 
lang.” Ang kamay ng Midian ay naging napakabigat 
sa kanila sa loob ng pitong taon anupat gumawa ang 
mga Israelita para sa kanilang sarili ng mga imba- 
kan sa ilalim ng lupa upang itago ang kanilang 
panustos na pagkain mula sa mga mananalakay. 
—Huk 6:1-6. 

Tinawag Upang Maging Tagapagligtas. Min- 
san, samantalang naggigiik si Gideon ng butil, hin- 
di sa labas, kundi sa isang pisaan ng ubas, upang 
hindi siya makita ng mga Midianita, isang anghel 
ang nagpakita sa kaniya at nagsabi: “Si Jehova ay 
sumasaiyo, ikaw na magiting at makapangyarihan.” 
Itinanong naman ni Gideon kung paano magkaka- 
gayon, yamang sinisiil ng mga Midianita ang ban- 
sa. Nang sabihin sa kaniya na siya ang magliligtas 
sa Israel, may-kahinhinang binanggit ni Gideon ang 
tungkol sa kaniya mismong kawalang-halaga. Ngu- 
nit tiniyak sa kaniya na si Jehova ay sasakaniya. Sa 
gayon ay humingi si Gideon ng isang tanda upang 
malaman niya na ang mensahero ay talagang ang- 
hel ni Jehova. Nagdala siya ng kaloob na karne, mga 
tinapay na walang pampaalsa, at sabaw, at sa utos 


826 


ng anghel ay inilapag niya ang mga iyon sa isang 
malaking bato at ibinuhos ang sabaw. Isinaling ng 
anghel ang kaniyang baston sa karne at sa mga ti- 
napay na walang pampaalsa, at pumailanlang ang 
apoy mula sa bato at tinupok ang handog, at pagka- 
tapos ay naglaho ang anghel.---Huk 6:11-22. 

Noong gabi ring iyon, sinubok ni Jehova si Gideon 
nang iutos niya rito na gibain ang altar ng kaniyang 
ama para sa diyos na si Baal, putulin ang sagradong 
poste na nasa tabi niyaon, magtayo ng isang altar 
para kay Jehova, at pagkatapos ay ihandog sa iba- 
baw niyaon ang guyang toro (maliwanag na isang 
toro na itinuturing na sagrado para kay Baal) na pi- 
tong taon nang pag-aari ng kaniyang ama, anupat 
gagamitin niyang panggatong ang sagradong poste. 
Bilang pag-iingat, isinagawa iyon ni Gideon sa gabi 
sa tulong ng kaniyang sampung lingkod. Nang ang 
mga lalaki ng lunsod ay bumangon sa kinaumaga- 
han at makita nila kung ano ang nangyari at mala- 
man na si Gideon ang gumawa niyaon, gusto nila 
siyang patayin. Ngunit hindi ibinigay ni Joas ang 
kaniyang anak at sa halip ay sinabi niyang si Baal 
ang dapat magtanggol sa kaniyang sarili. Pagkata- 
pos ay ibinigay ni Joas sa kaniyang anak na si Gi- 
deon ang pangalang Jerubaal (nangangahulugang 
“Hayaang Gumawa si Baal ng Legal na Pagtatanggol 
(Makipaglaban)"”), na sinasabi: “Hayaang gumawa si 
Baal ng legal na pagtatanggol sa ganang kaniya, 
sapagkat may gumiba ng kaniyang altar.”---Huk 
6:25-32. 

Tagumpay Laban sa Midian. Pagkaraan nito, 
nang ang mga Midianita, kasama ang mga Amale- 
kita at mga taga-Silangan, ay muling sumalakay sa 
Israel at magkampo sa Libis ng Jezreel, ang espiritu 
ni Jehova ay bumalot kay Gideon. Matapos pisanin 
ang mga Abi-ezrita para sa pakikipagbaka, nagsugo 
si Gideon ng mga mensahero sa buong Manases at 
sa Aser, Zebulon, at Neptali, upang himukin ang 
mga lalaki na sumama sa kaniya. Palibhasa'y nais 
ng karagdagang katibayan na sumasakaniya si Je- 
hova, hiniling ni Gideon na ang balahibong lana na 
nakalantad sa giikan nang buong gabi ay maging 
basa ng hamog sa kinaumagahan ngunit ang sahig 
ay maging tuyo. Nang ipagkaloob sa kaniya ni Jeho- 
va ang himalang ito, udyok ng pagiging maingat ay 
humingi si Gideon ng isa pang tanda na sumasaka- 
niya si Jehova, kung kaya hiniling niya ang isang hi- 
mala na kabaligtaran ng una, at ipinagkaloob din 
iyon sa kaniya.--Huk 6:33-40. 

Bilang tugon sa panawagan, 32,000 lalaking man- 
dirigma ang nagtipun-tipon sa panig ni Gideon. 
Nagkampo sila sa may balon ng Harod sa timog ng 
kampo ng mga Midianita sa burol ng More sa maba- 
bang kapatagan. Ang bilang ng mga mananalakay, 
mga 135,000 katao, ay mas marami nang mahigit 


827 


sa apat bawat tao kumpara sa 32,000 ng mga Israe- 
lita. (Huk 8:10) Ngunit sinabi ni Jehova na napaka- 
rami ng mga lalaking kasama ni Gideon, anupat 
kung ibibigay ng Diyos ang Midian sa kanilang ka- 
may, baka isipin nilang ang kanilang sariling kagi- 
tingan ang dahilan ng pagkaligtas nila. Sa utos ng 
Diyos, sinabihan ni Gideon ang mga natatakot at 
nanginginig na umuwi na. Dalawampu't dalawang 
libo ang umalis, ngunit napakarami pa rin ng mga 
lalaki. Sumunod, tinagubilinan ni Jehova si Gideon 
na dalhin sa tubig ang natirang 10,000 lalaki upang 
masubok doon. Sa mga ito, 300 lamang ang guma- 
mit ng kamay sa pagsalok ng tubig patungo sa ka- 
nilang bibig, at ibinukod ang mga ito sa isang panig. 
Ang iba, na nagluhod ng kanilang mga tuhod upang 
uminom, ay hindi gagamitin. Ang 300, sa kanilang 
paraan ng pag-inom, ay nagpamalas ng pagiging 
alisto, ng pagkabahala sa pakikipaglaban ukol sa tu- 
nay na pagsamba sa pangalan ni Jehova. Sa pama- 
magitan ng maliit na pangkat na ito ng 300, ipina- 
ngako ni Jehova na ililigtas niya ang Israel.---Huk 
7:1-7. 

Nang gabing iyon, tiniktikan ni Gideon at ng ka- 
niyang tagapaglingkod na si Pura ang kampo ng ka- 
away. Doon ay naulinigan ni Gideon ang isang lala- 
king naglalahad ng isang panaginip sa kasama nito. 
Binigyang-kahulugan naman ng kasama nito ang 
panaginip at sinabing ang Midian at ang buong 
kampo ay ibibigay sa kamay ni Gideon. Palibhasa'y 
napalakas ng kaniyang narinig, bumalik si Gideon 
sa kampo ng Israel, hinati ang 300 sa tatlong pang- 
kat upang makalapit sila sa kampo ng Midian mula 
sa tatlong panig, at binigyan ang bawat lalaki ng 
isang tambuli at isang malaking banga, na sa loob 
nito ay may isang sulo.---Huk 7:9-16. 

Kasama ang kaniyang pangkat ng 100, dumating 
si Gideon sa gilid ng kampo ng mga Midianita no- 
ong kalalagay pa lamang nila ng mga tanod para sa 
panggitnang pagbabantay sa gabi. Pagkatapos, bi- 
lang pagsunod sa mga tagubilin ni Gideon, ginawa 
ng mga tauhan niya kung ano ang kaniya mismong 
ginawa. Ang katahimikan ng gabi ay ginambala ng 
paghihip sa 300 tambuli, ng pagbasag sa 300 mala- 
laking bangang pantubig, at ng alingawngaw ng 
300 hiyaw ng digmaan, kasabay nito, ang langit ay 
pinagliwanag ng 300 sulo. Nabalot ng kalituhan ang 
kampo ng kaaway. Ang mga mananalakay ay nag- 
simulang magsigawan at tumakas, at “ibinaling ni 
Jehova ang tabak ng bawat isa laban sa kaniyang 
kapuwa sa buong kampo, at ang kampo ay nagpa- 
tuloy sa kanilang pagtakas hanggang sa Bet-sita, 
sa Zerera, hanggang sa mga hangganan ng Abel- 
mehola sa tabi ng Tabat.”--Huk 7:17-22. 

Samantala, ang mga lalaki ng Neptali, Aser, at 
Manases ay tinawagan upang habulin ang Midian. 


GIDEON 


Karagdagan pa, nagsugo si Gideon ng mga mensa- 
hero sa Efraim upang harangin ang tumatakas na 
mga Midianita. Sumunod ang mga Efraimita, anu- 
pat binihag ang tubig hanggang sa Bet-bara at sa 
Jordan. Binihag din nila at pinatay ang dalawang 
prinsipeng Midianita na sina Oreb at Zeeb. Ngunit 
nang makita nila si Gideon, ang mga Efraimita ay 
"buong tinding nakipagtalo sa kaniya, sapagkat hin- 
di niya sila tinawag upang tumulong sa pasimula. 
Gayunman, may-kahinhinang itinawag-pansin ni 
Gideon na ang kaniyang ginawa ay walang anu- 
man kung ihahambing sa pagbihag nila kina Oreb 
at Zeeb, sa gayon ay napahinahon niya ang ka- 
nilang espiritu at naiwasan ang isang sagupaan. 
--Huk 7:23-8:3. 

Pagkatawid sa Jordan, si Gideon at ang 300 lala- 
king kasama niya, bagaman pagod na, ay nagpatu- 
loy sa pagtugis kina Zeba at Zalmuna, na mga hari 
ng Midian, at sa mga lalaking kasama ng mga ito. 
Sa Sucot, humiling siya ng pagkain mula sa mga la- 
laki ng lunsod, ngunit hindi sila tinulungan ng mga 
prinsipe ng Sucot, na sinasabi: “Nasa iyong kamay 
na ba ang mga palad ni Zeba at ni Zalmuna anupat 
dapat bigyan ng tinapay ang iyong hukbo?” Hindi 
rin pinagbigyan ng mga lalaki ng Penuel si Gideon 
sa kaniyang kahilingan.---Huk 8:4-9. 

Pagdating sa Karkor kung saan nagkakampo ang 
mga mananalakay, na 15,000 lalaki na lamang 
noon, sinaktan ni Gideon ang kampo samantalang 
ang kaaway ay hindi nakabantay. Tumakas sina 
Zeba at Zalmuna. Kaagad silang tinugis at binihag 
ni Gideon. Bukod pa riyan, “pinanginig niya ang bu- 
ong kampo.”---Huk 8:10-12. 

Nang pabalik na mula sa labanan, nahuli ni Gi- 
deon ang isang kabataang lalaki mula sa Sucot at 
inalam sa kaniya ang mga pangalan ng mga prinsi- 
pe at matatandang lalaki ng lunsod. Bilang pagtu- 
pad sa sinabi niya noong hindi sila tumugon nang 
humingi siya ng pagkain, tinuruan ni Gideon ng aral 
ang matatandang lalaki ng Sucot sa pamamagitan 
ng mga tinik at matitinik na palumpong. At gaya rin 
ng patiuna niyang ibinabala, ibinagsak ni Gideon 
ang tore ng Penuel at pinatay ang mga lalaki ng lun- 
sod na iyon dahil hindi sila nakipagtulungan sa pag- 
lalaan ng pagkain para sa kaniyang mga tauhan. 
—Huk 8:13-17. 

Pagkaraan nito, inutusan ni Gideon ang kani- 
yang panganay na anak na si Jeter na patayin sina 
Zeba at Zalmuna, yamang pinatay ng mga ito ang 
mga kapatid ni Gideon, ang mga anak ng kaniyang 
ina. Palibhasa'y kabataan pa, takot si Jeter na pa- 
tayin ang mga haring Midianita. Kaya matapos 
hamunin nina Zeba at Zalmuna na siya mismo 
ang gumawa niyaon, pinatay sila ni Gideon.---Huk 
8:18-21. 


GIDEONI 


Ang Epod ay Ginawa. Hiniling ng mapagpa- 
salamat na mga Israelita kay Gideon na itatag ang 
kaniyang pamilya bilang isang namamahalang di- 
nastiya. Ngunit natatanto ni Gideon na si Jehova 
ang tunay na Hari ng Israel kung kaya hindi niya pi- 
nagbigyan ang kanilang kahilingan. Iminungkahi 
niya na iabuloy nila ang mga gintong alahas na na- 
kuha nila bilang samsam sa digmaan, anupat ang 
mga pang-ilong na singsing lamang ay nagkakaha- 
laga na ng 1,700 siklong ginto ($218,365). Pagkata- 
pos ay gumawa si Gideon ng isang epod mula sa ini- 
abuloy na mga samsam at itinanghal iyon sa Opra. 
Ngunit ang buong Israel ay nagsimulang magkaro- 
on ng “imoral na pakikipagtalik” sa pamamagitan ng 
epod, anupat naging silo pa nga iyon kay Gideon at 
sa kaniyang sambahayan. Bagaman tiyak na may- 
roon siyang wastong motibo sa paggawa ng epod, 
inilihis nito ang pansin mula sa tunay na santuwar- 
yo na itinalaga ni Jehova--ang tabernakulo. Ang 
mga pagsisikap ni Gideon ay nabigo, anupat salu- 
ngat sa kaniyang nilayon ang ibinunga.---Huk 8:22- 
27: tingnan ang Erop, I. 

Namatay Bilang Sinang-ayunang Saksi. Isa 
ngang napakalaking pagliligtas ang isinagawa ni Je- 
hova sa pamamagitan ni Gideon anupat hindi na 
nagkaroon ng kaligaligan sa loob ng 40 taon ng ka- 
niyang pagiging hukom. Si Gideon ay nagkaroon ng 
maraming asawa, na sa mga ito ay nagkaroon siya 
ng 70 anak. Pagkamatay ni Gideon sa lubos na ka- 
tandaan, muling nahulog ang Israel sa pagsamba 
kay Baal. Bukod diyan, pinatay ni Abimelec na anak 
ni Gideon sa kaniyang babae, na isang babaing 
taga-Sikem, ang iba pang mga anak ni Gideon. Ta- 
nging ang bunso na si Jotam ang nakatakas.---Huk 
8:28-9:5: tingnan ang ABIMELEC Blg. 4; OPRA Blg. 3. 

Nagpakita ng pananampalataya si Gideon sa ha- 
rap ng malalaking kagipitan, at dahil dito ay mara- 
pat siyang banggitin bilang isa sa “ganito kalaking 
ulap ng mga saksi.” (Heb 11:32, 12:1) Bukod diyan, 
ang kaniyang kahinhinan ay kapuri-puri, at ito ay 
may kalakip na pag-iingat. Lumilitaw na ang pagi- 
ging maingat ni Gideon ay mabuti at hindi dapat 
ituring na udyok ng kawalan ng pananampalataya, 
yamang ni minsan ay hindi siya sinaway sa pagi- 
ging maingat. Karagdagan pa, gaya ng ipinakikita 
ng Awit 83, ang pagkatalo ng Midian noong mga 
araw ni Gideon ay isang makahulang larawan ng 
dumarating na pagkapuksa ng lahat ng sumasalan- 
sang kay Jehova, na sa pamamagitan nito ay da- 
dakilain niya ang kaniyang pangalan at ipagba- 
bangong-puri ang kaniyang soberanya.--Ihambing 
ang Isa 9:4: 10:26. 


GIDEONI [Mamumutol: Isa na Pumuputol]. Ama 
ni Abidan na pinuno ng tribo ni Benjamin noong pa- 
nahon ni Moises.--Bil 1:11, 16. 


828 


GIDOM [Pagputol: Pagkitil]. Isang lugar na bi- 
nanggit sa Hukom 20:45. Pagkatapos ng malubhang 
krimen sa sekso na ginawa ng mga Benjamita, tinu- 
gis ng iba pang mga tribong Israelita ang mga Ben- 
jamita hanggang sa lugar na ito. Hindi alam kung 
saan ang eksaktong lokasyon nito. 


GIHON  [Bumubugso: Bumubulwak]. 

1. Isa sa apat na ilog na sanga ng ilog na lumala- 
bas mula sa Eden. Ito'y inilarawan na “pumapalibot 
sa buong lupain ng Cus.” (Gen 2:10, 13) Gayunman, 
hindi posibleng matukoy nang may katiyakan ang 
ilog na ito sa ngayon. Batay sa heograpiya, waring 
malayong mangyari na ang “lupain ng Cus” na ti- 
nukoy rito ay kumakatawan sa Etiopia, gaya ng ka- 
limitang kaso sa mas huling mga ulat. Maaaring ang 
“lupain ng Cus" ay tumutukoy sa lupaing tinirahan 
ni Cus bago nangalat ang mga tao matapos guluhin 
ang wika sa Babel. (Gen 11:9) Iniuugnay ng iba ang 
Gihon sa Ilog Araxes (makabagong Ilog Araks), na 
nagmumula sa kabundukan sa dakong HK ng Lawa 
ng Van at lumalabas sa Dagat Caspian. Iniuugnay 
naman ng ilang leksikograpo ang “lupain ng Cus" ng 
Genesis 2:13 sa mga Kassita (sa Akkadiano, kassu), 
isang grupo ng mga tao na mula sa talampas ng git- 
nang Asia. Ang mga ito'y binanggit sa sinaunang 
mga inskripsiyong cuneiform ngunit nananatiling 
hindi malinaw ang kanilang kasaysayan. (Lexicon 
in Veteris Testamenti Libros, nina L. Koehler at 
W. Baumgartner, Leiden, 1958, p. 429: A Hebrew 
and English Lexicon of the Old Testament, nina 
Brown, Driver, at Briggs, 1980, p. 469) Samantala, 
mapapansin na may mga Arabe sa Peninsula ng 
Arabia na tinawag na Kusi o Kushim, gaya ng ipina- 
hihiwatig ng Habakuk 3:7, kung saan ang Cusan ay 
itinambal sa Midian, maliwanag na bilang ang lugar 
ding iyon o bilang kalapit na lupain. Kaya may iba't 
ibang posibilidad, ngunit dahil sa malinaw na mga 
pagbabago sa topograpiya ng planetang Lupa na re- 
sulta ng pangglobong Delubyo, hindi posibleng ma- 
kabuo ng anumang tiyakang konklusyon.---Tingnan 
ang Cus Blg. 2. 

2. Bukal na sa ngayon ay tinatawag na Ha Gihon. 
Nagmumula ito sa isang likas na yungib sa Libis ng 
Kidron di-kalayuan sa S ng itaas na dulo ng seksi- 
yon ng Jerusalem na noong sinauna ay tinatawag 
na “Lunsod ni David.” (2Cr 32:30) Ito'y isang pangu- 
nahing pinagkukunan ng tubig ng lunsod noong si- 
naunang mga panahon, yamang dalawa lamang 
ang bukal sa kapaligiran ng Jerusalem. Bagay na 
bagay ang pangalang Gihon para sa bukal na ito da- 
hil ‘bumubulwak’ ito nang hanggang apat o limang 
ulit sa loob ng isang araw pagkatapos ng maulang 
taglamig, mas madalang naman kapag tag-init. 

Karaniwang pinaniniwalaan na ginamit ni Hene- 
ral Joab ang bukal ng Gihon upang mapasok ang ha- 


829 


los di-maigugupong moog ng mga 
Jebusita sa Jerusalem, kung kaya na- 
bihag iyon ni David. (1Cr 11:6) Baga- 
man ang pagkakasalin ng tekstong 
Hebreo sa 2 Samuel 5:8 ay naghaha- 
rap ng ilang problema, ipinahihiwa- 
tig ng karaniwang salin na ang lun- 
sod ay nagkaroon ng isang “paagusan 
ng tubig,' na tinukoy ni David noong 
inilulunsad niya ang pagsalakay sa 
lunsod. Noong 1867 C.E., natuklasan 
ni Charles Warren ang isang lagu- 
san ng tubig na nagmumula sa yu- 
ngib na pinanggagalingan ng bukal 
ng Gihon. Matapos bumagtas nang 
mga 20 m (66 na piye), ang dulo ni- 
to'y isang tipunan o imbakan ng tu- 
big. Isang daanan sa bato sa itaas ng 
tipunang-tubig na ito ang umaabot 
sa taas na 11 m (36 na piye), at sa 
ibabaw naman ng daanan ay may 
isang lugar kung saan makatatayo 
ang mga tao at makapagbababa ng 
mga lalagyan sa pamamagitan ng lu- 
bid upang sumalok ng tubig mula sa 
tipunang-tubig sa ibaba. Mula sa da- 
anan, isang paahong pasilyo na may 
haba na halos 39 na m (128 piye) ang 
tumatalunton papasok sa loob ng lun- 
sod. Pinaniniwalaan na sa pamamagi- 
tan nito'y patuloy na nakaigib ang 
mga Jebusita sa kanilang bukal ng 
tubig kahit pa hindi sila makalabas 
ng mga pader ng lunsod dahil sa pag- 
salakay ng kaaway. Bagaman hindi 
tuwirang binanggit sa ulat ang bukal 
ng Gihon, ipinapalagay na may-kata- 
pangang napasok ni Joab at ng ka- 
niyang mga tauhan ang lunsod sa 
pamamagitan ng paagusang ito ng 


NG. 


Ang Tipunang-tubig ng Siloam, na inaagusan 
ng tubig mula sa Bukal ng Gihon 


tubig. 

Sa Gihon pinahiran si Solomon bilang hari sa utos 
ni David. Ang maingay na prusisyon pagkatapos 
nito habang may-kagalakang sinusundan ng taong- 
bayan si Solomon pabalik ng lunsod, bagaman hin- 
di nakikita mula sa bukal na tinatawag na En-rogel 
na mga 700 m (2,300 piye) ang layo mula sa Gihon, 
ay malinaw na maririnig ng pangahas na si Adonias 
at ng mga panauhin nito habang nagpipiging sila sa 
En-rogel.-- 1Ha 1:9, 10, 33-41. 

Natagpuan din ng arkeolohikal na mga paghuhu- 
kay ang isang lumang kanal na nagmumula sa bu- 
kal ng Gihon at bumabagtas patimog sa kahabaan 
ng dalisdis ng “Lunsod ni David.” Ang dulo ng kanal 
na ito'y isang tipunang-tubig sa paanan ng tagay- 


tay na dating kinaroroonan ng sinaunang lunsod 
—sa timugang dulo ng tagaytay, patungo sa pinag- 
sasalubungan ng Libis ng Tyropoeon at Libis ng Ki- 
dron. Ang kanal ay inihilig nang bahagyang-bahag- 
yang lamang, kaya naman napakabanayad ng agos 
ng tubig dito. Malamang na ang kanal na ito ang ti- 
nutukoy sa hula ni Isaias noong panahon ni Ha- 
ring Ahaz (761-746 B.C.E.), anupat ang “tubig nito 
na umaagos nang banayad' ay inihambing sa ruma- 
ragasang pagbaha ng lumulusob na mga Asiryano 
na inihula ni Isaias na sasalakay sa Juda.---Isa 8:5-8. 

Nang malapit nang sumalakay ang mga Asir- 
yano noong paghahari ni Hezekias (732 B.C.E.), 
kumilos si Haring Hezekias upang tiyaking hindi 


GILALAI 


mapapasakamay ng kaaway ang suplay ng tubig ng 
Jerusalem. (2Cr 32:2-4) Gayunman, posibleng tu- 
mutukoy sa ibang panahon, ipinakikita ng ulat sa 
2 Cronica 32:30 na sinarhan niya ang agos ng Gihon 
sa dati nitong lagusan at inilihis niya ang tubig nito 
sa kanluraning panig ng “Lunsod ni David,” na nasa 
pinakaloob ng mga kuta ng Jerusalem. Ang katiba- 
yan kung paano ito isinagawa ay natuklasan noong 
1880 C.E. nang matagpuan ang isang inskripsiyon 
na nakaukit sa pinakadingding ng isang paagusan 
ng tubig na ang dulo ay ang kilala ngayon bilang Ti- 
punang-tubig ng Siloam sa K panig ng matandang 
“Lunsod ni David.” Inilarawan ng inskripsiyon, na 
nakaulat sa isang sinaunang sulat Hebreo at itinutu- 
ring na mula pa noong ikawalong siglo B.C.E., kung 
paano hinukay sa solidong bato ang paagusang ito. 
Isinagawa iyon ng dalawang grupo ng mga lalaki na 
nagtrabaho nang pasalubong sa isa't isa mula sa 
magkabilang dulo. Noong 1910, nang lubusan nang 
mahawan ang paagusan, natuklasan na ito'y may 
sukat na mga 533 m (1,749 na piye), may katamta- 
mang taas na 1.8 m (6 na piye) at kung minsa'y pa- 
pakitid nang hanggang 0.5 m (20 pulgada) lamang. 
Lumilitaw na ang kahanga-hangang gawang ito ng 
inhinyeriya ay resulta ng mga pagkilos ni Hezekias 
upang maprotektahan at mapanatili ang suplay ng 
tubig ng Jerusalem na nagmumula sa Gihon. 


Bahay ni David 


Tipunang-tubig a 
ng Siloam 


Mababang 
Tipunang-tubig 


830 


Pinalawak ni Haring Manases, na anak ni Heze- 
kias, ang mga kuta ng Jerusalem noong panahon ng 
kaniyang paghahari (716-662 B.C.E.). Siya'y nagta- 
yo ng panlabas na pader para sa “Lunsod ni David" 
sa gawing “kanluran ng Gihon,” samakatuwid ay 
hindi napasama sa loob ng mga hangganan ng Je- 
rusalem ang bukal ng Gihon.---2Cr 32:33: 33:14. 

Sa ngayon, ang tubig ng Gihon ay patuloy na 
umaagos sa “Paagusan ng Siloam,” na kinikilalang 
ipinagawa ni Hezekias. 


GILALAI. Isa sa mga Levitang manunugtog sa 
prusisyong isinaayos ni Nehemias sa pagpapasinaya 
ng muling-itinayong pader ng Jerusalem noong 
455 B.C.E.- Ne 12:27, 31, 36. 


GILBOA [posible Maburol na Lupain]. Isang 
bundok na ipinapalagay na ang Jebel Fuqu'ah. Ito'y 
isang hugis hating-buwan na tagaytay ng mga bu- 
rol na batong-apog at nasa TS ng Jezreel at K ng 
Bet-sean. Dahil sa mga bangin, nahahati sa ilang 
talampas ang hanay ng mga burol na ito. Ang ka- 
lakhang bahagi nito ay hantad na bato, na may 
baku-bakong mga kanal sa hilagaan at kanluraning 
mga bahagi, kung saan natitibag ang yeso. Gayun- 
man, ang di-gaanong matatarik na kanluraning da- 
lisdis nito ay natatamnan ng trigo at sebada. May- 
roon ding mga pastulan doon at mga puno ng igos 
at olibo. Ang hilagaang panig ang pinakamatarik at 
pinakamataas, anupat may taas na mga 520 m 
(1,700 piye) mula sa kapantayan ng dagat. 

Dahil sa estratehikong lokasyon nito sa matabang 
Kapatagan ng Jezreel sa pagitan ng agusang libis ng 
Kison at ng Ilog Jordan, ang Gilboa ay nasangkot sa 
dalawa o higit pang malalaking pagbabaka. Si Gi- 
deon at ang kaniyang mga tauhan ay nagkampo sa 
“balon ng Harod,” na karaniwang iniuugnay sa bu- 
kal na nasa HK tagaytay ng Gilboa. (Huk 7:1) Tini- 
pon ni Haring Saul ang kaniyang mga hukbo sa Gil- 
boa at dito'y natalo sila sa mga kamay ng mga 
Filisteo. Dito'y napatay rin ang tatlo sa kaniyang 
mga anak, sina Jonatan, Abinadab, at Malki-sua, at 
si Saul ay nagpatiwakal.--ISa 28:4, 31:1-4, 8, 2Sa 
1:4-10, 21: 1Cr 10:1-8. 


GILEAD [malamang na hinalaw sa Galeed, na- 
ngangahulugang “Bunton na Saksi"].--Gen 31: 
47, 48. 

1. Anak ni Makir at apo ni Manases, ninuno ng 
mga lezerita at mga Helekita.--Bil 26:29, 30, 27:1: 
Jos 17:1, 3, 1Cr 2:21, 23, 7:14-17. 

2. Isang Gadita na nakatala sa talaangkanan ni 
Abihail.---1Cr 5:11-14. 

3. Ama ni Jepte.--Huk 11:1, 2. 

4. Isang terminong heograpiko na ginagamit sa 
Bibliya sa iba't ibang paraan. Sa eksaktong diwa, 


831 


ang Gilead ay tumukoy sa tulad-bobidang bulubun- 
duking pook sa S ng Ilog Jordan na umabot sa H 
at T ng agusang libis ng Jabok. (Jos 12:2) Ang hang- 
ganan nito sa H ay ang Basan, sa T, ang talampas 
sa H ng agusang libis ng Arnon, at sa S, ang teritor- 


Lupain ng 


GILEAD 


GILEAD 


yo ng Ammon. (Deu 2:36, 37: 3:8-10) Gayunman, 
kung minsan ang “Gilead” o “lupain ng Gilead” ay 
ikinakapit sa buong teritoryong Israelita sa S ng Jor- 
dan, kasama na rito ang Basan at ang talampas 
sa H ng Arnon.---Jos 22:9, Huk 20:1, 2; 2Sa 2:9, 2Ha 
10:32, 33, tingnan ang GALEED. 

Maliwanag na ipinapalagay na ang Gilead ay bi- 
nubuo ng dalawang bahagi. Bagaman tinatawag la- 
mang na Gilead sa Bilang 32:40, ang teritoryong na- 
kaatas sa kalahati ng tribo ni Manases ay mas 
espesipikong tinutukoy bilang “ang natira sa Gilead” 
(Deu 3:13) o ang “kalahati ng Gilead.” (Jos 13:31) Sa 
katulad na paraan, sa mas eksaktong diwa, ang pi- 
nagsamang teritoryo ng Gad at Ruben sa T ng lugar 
na ibinigay sa kalahati ng tribo ni Manases ay tina- 
wag na “kalahati ng bulubunduking pook ng Gile- 
ad.” (Deu 3:12) Gayunman, kung minsan, ang lugar 
ding ito ay tinatawag lamang na Gilead, gaya rin ng 
bahagi nito na nakaatas sa Gad (na kinaroroonan ng 
kanlungang lunsod ng Ramot).--Bil 32:29, Jos 13: 
24, 25, 21:38. 

Sa libis ng Jordan, mula sa di-kukulangin sa 210 m 
(690 piye) ang kababaan mula sa kapantayan ng da- 
gat, ang Gilead ay paahon hanggang sa taas na ma- 
higit sa 1,000 m (3,300 piye). Palibhasa'y pinagpala 
ng saganang ulan kapag taglamig at makapal na ha- 
mog kapag tag-araw, gayundin ng maraming bukal, 
ang matabang rehiyong ito ay may malalawak na 
kagubatan noong sinauna at kilalang-kilala dahil 
sa balsamo nito na nakapagpapagaling. (Jer 8:22, 
46:11: tingnan ang BALSAMO, BALSAMO NG GILEAD.) 
Ang alun-along mga talampas nito ay naging ang- 
kop sa pag-aalaga ng mga hayop at pagtatanim ng 
mga binutil. Sagana ring namumunga ang mga pu- 
nong-ubas sa Gilead noon.---Bil 21:22: 32:1. 

Makasaysayang mga Pangyayari sa Gilead. 
Di-katagalan bago pumasok ang mga Israelita sa 
Lupang Pangako, kontrolado ng Amoritang hari na 
si Sihon ang seksiyon ng Gilead sa T ng agusang li- 
bis ng Jabok, samantalang si Og na hari ng Ba- 
san naman ang namamahala sa bahaging nasa da- 
kong H. (Jos 12:1-4) Sa ilalim ng pangunguna ni 
Moises, tinalo ng mga Israelita ang dalawang haring 
ito, at, dahil sa malaking bilang ng kanilang mga 
alagang hayop, hiniling ng mga tribo nina Gad at 
Ruben na ibigay sa kanila ang rehiyong ito bilang 
mana. (Bil 21:21-24, 33-35, 32:1-5) Ipinagkaloob 
ang kahilingan nila sa kundisyon na ang mga lala- 
king mandirigma ng dalawang tribo ay tatawid ng 
Jordan at tutulong sa pagsakop sa Lupang Pangako. 
(Bil 32:20-24, 28-30) Sumang-ayon silang gawin 
ito, at kaagad nilang itinayong muli ang mga lunsod 
para sa kanilang mga pamilya, na iiwan nila roon. 
(Bil 32:25-27, 31-38) Ang kalahati ng tribo ni Mana- 
ses ay tumanggap din ng mana sa S ng Jordan.---Bil 
32:33, 39, 40. 


GILGAL 


Habang naglalakbay pabalik sa kanilang mana sa 
Gilead, ang mga lalaki ng Ruben, Gad, at ng kalaha- 
ti ng tribo ni Manases ay nagtayo ng isang altar bi- 
lang pinakaalaala ng katapatan kay Jehova. (Jos 22: 
9, 10, 26-29) Nang maglaon, nakiisa sila sa pagkilos 
ng ibang mga tribo laban sa mga Benjamita dahil 
ipinagsanggalang ng mga ito ang mga manggaga- 
wa ng kamalian na taga-Gibeah upang hindi mala- 
patan ng katarungan ang mga iyon. (Huk 20:1-48) 
Kabaligtaran naman nito, hinatulan ang “Gilead” 
dahil hindi ito sumama kay Barak sa pakikipaglaban 
kay Sisera. (Huk 5:17) Gayundin, nang dakong huli, 
ang mga lalaki ng Sucot at Penuel, dalawang lunsod 
sa Gilead, ay tumangging tumulong kay Gideon at 
sa mga tauhan niya anupat hindi nagbigay ng mga 
panustos na pagkain noong tinutugis ng mga ito ang 
mga Midianita.--Huk 8:4-9. 

Pagkamatay ni Hukom Jair na mula sa Gilead, bu- 
malik ang Israel sa idolatriya, at sinundan ito ng 
18 taon ng matinding paniniil ng mga Ammonita. 
Palibhasa'y napaharap sa pagpapahirap na ito, ini- 
wan ng mga lalaki ng Gilead ang huwad na pag- 
samba at namanhik sila sa Gileaditang si Jepte na 
maging kumandante nila sa pakikipaglaban sa Am- 
mon. Nang magkagayon ay nasupil ang mga Am- 
monita.--Huk 10:3, 5-10, 11:4-11, 32, 33. 

Gayunman, pagkaraan ng maraming taon ay nag- 
karoon pa rin ng suliranin ang Gilead sa mga Am- 
monita. (Am 1:13) Di-nagtagal matapos pahiran si 
Saul bilang unang hari ng Israel, kinubkob ni Nahas 
na Ammonita ang Jabes-gilead at sinabing tatang- 
gapin lamang niya ang pagsuko ng lunsod na ito sa 
kundisyong ipadudukit ng mga lalaki ang kanilang 
kanang mata. Nang malaman ito ni Saul, dali-dali 
niyang tinipon ang isang hukbo ng 330,000 lalaki at 
tinalo ang mga Ammonita. (1Sa 11:1-11) Pagka- 
tapos nito, waring pumasok ang Gilead sa isang 
yugto ng katiwasayan na nagpatuloy pa pagka- 
matay ni Saul, gaya ng ipinahihiwatig ng pagpili 
ni Abner sa Gileaditang lunsod ng Mahanaim bi- 
lang lugar kung saan gagawing hari ang anak ni 
Saul na si Is-boset. (2Sa 2:8, 9) Gayunman, noong 
panahon ng paghahari ni David, muling sumiklab 
ang pakikipag-alitan sa mga Ammonita. Ang Gile- 
ad at ang kapaligiran nito ay naging tagpo ng mga 
pagbabaka na sa wakas ay humantong sa lubu- 
sang pagkasupil ng Ammon.--2Sa 10:6-19, 11:1, 
12:26-31. 

Nang maglaon, noong panahon ng paghihimagsik 
ni Absalom, tumakas si Haring David patungong 
Gilead at sa Mahanaim ay tinanggap siya nang may 
kabaitan at magiliw, lalo na ng matanda nang si 
Barzilai. (2Sa 17:27-29, 19:32) Maliwanag na sa Gi- 
lead naglabanan ang mga hukbo ni David at ni Ab- 
salom. Ang matinding pagkatalo ni Absalom ang 
nagbukas ng daan upang umalis si David sa Gile- 


832 


ad at bumalik na sa kaniyang trono.--2Sa 17:24, 
18:6-8. 

Di-nagtagal pagkatapos na maitatag ang sam- 
pung-tribong kaharian (997 B.C.E.), ang mga Sirya- 
no ay kumuha ng teritoryo mula sa Gilead. Ang Ra- 
mot-gilead, ang Gaditang kanlungang lunsod sa 
silangang Gilead, ay pag-aari ng mga Siryano no- 
ong panahon ni Haring Ahab at ng Gileaditang pro- 
peta na si Elias. (1Ha 17:1, 22:3) Pagkatapos, noong 
panahon ng mga paghahari ni Haring Jehu at ng ka- 
niyang anak na si Jehoahaz, mas marami pang teri- 
toryo ang nawala sa Gilead at dumanas ito ng 
matinding paggiik sa mga kamay ng mga Sirya- 
nong hari na si Hazael at ang anak nito na si Ben- 
hadad II. (2Ha 10:32-34, 13:1, 3, 7; Am 1:3, 4) Ga- 
yunman, tatlong ulit na tinalo ni Jehoas na anak ni 
Jehoahaz ang mga Siryano at nabawi niya ang mga 
lunsod na nakuha ng mga Siryano sa Israel no- 
ong panahon ng paghahari ng kaniyang ama.---2Ha 
13:25. 

Nang dakong huli, noong mga araw ng Israelitang 
si Haring Peka (mga 778-759 B.C.E.), dinala ng Asir- 
yanong hari na si Tiglat-pileser III sa pagkatapon 
ang mga naninirahan sa Gilead. (2Ha 15:29) Lumi- 
litaw na kaagad na sinamantala ng mga Ammonita 
ang situwasyong ito at sinimulan nilang sakupin 
ang teritoryo ng Gilead. (Aw 83:4-8, Jer 49:1-5) Ga- 
yunman, sa pamamagitan ng kaniyang mga prope- 
ta, nagbigay si Jehova ng katiyakan na sa kalaunan 
ay muling isasauli sa rehiyong ito ang mga Israeli- 
ta.--Jer 50:19, Mik 7:14: Zac 10:10. 

5. Isang “bayan” na binanggit ni Oseas bilang 
puno ng kabulaanan, pagbububo ng dugo, at mga 
manggagawa ng bagay na nakapipinsala. (Os 6:8, 
ihambing ang 12:11.) Yamang sa ibang bahagi ng 
Kasulatan ay hindi ipinakikilala ang Gilead bilang 
isang lunsod, sinasabi ng iba na maaaring Jabes- 
gilead o Ramot-gilead ang tinutukoy. Ipinapalagay 
naman ng iba na tumutukoy ito sa buong rehiyon 
na nasa S ng Jordan. 


GILGAL [Gumugulong]. 


1. Isang lunsod “sa silanganing hanggahan ng 
Jerico.” (Jos 4:19) Maliwanag na malapit sa “tibagan” 
ng Gilgal ang tirahan ng Moabitang si Haring Eglon, 
ang maniniil ng Israel noong panahon ni Ehud. 
--Huk 3:12-26. 

Ipinapalagay noon ng karamihan sa mga heogra- 
po na ang Khirbet en-Nitleh ang posibleng lokasyon 
ng Gilgal. Gayunman, partikular na mula noong 
1931, iminumungkahi ng ilan ang Khirbet El Mafjir. 
Ang posisyon nito, 2 km (mga 1 mi) sa HS ng sina- 
unang Jerico (Tell es-Sultan, Tel Yeriho), ay mas ka- 
tugma ng sinaunang mga pagtukoy sa panitikan 
(gaya niyaong kina Josephus at Eusebius) tungkol 
sa distansiya mula sa Jerico hanggang sa Gilgal. 


833 


Gayundin, ang arkeolohikal na paghuhukay sa Khir- 
bet en-Nitleh ay walang isiniwalat na katibayan na 
tinahanan ito bago ang Karaniwang Panahon. Sa ka- 
bilang dako naman, sa mga paggagalugad sa iba- 
baw ng kapaligiran ng Khirbet El Mafjir ay may na- 
tagpuang mga bibingang luwad na nagpapahiwatig 
na nagkaroon doon ng isang pamayanan maraming 
siglo bago ang Karaniwang Panahon. Bagaman ang 
lugar na ito ay hindi tuwirang nasa S ng sina- 
unang Jerico, maaaring sa katawagan sa Bibliya 
na “silanganing hanggahan ng Jerico” ay kasama 
ang HS. 

Ang Gilgal ang lugar ng unang kampamento ng 
Israel pagkatawid sa Jordan noong Abib (Nisan) ng 
1473 B.C.E. Bilang paggunita sa pagtuyo ni Jehova 
sa tubig ng Jordan upang makatawid ang Israel, dito 
ay nagbunton si Josue ng 12 bato na kinuha mula sa 
gitna ng pinakasahig ng ilog. (Jos 4:8, 19-24) Sa Gil- 
gal tinuli ang lahat ng lalaking Israelita na ipinanga- 
nak sa ilang, anupat pagkatapos ay sinabi ni Jehova 
na “ginulong niya ang pandurusta ng Ehipto mula 
sa kanila.’ Nang magkagayon, ang lugar na ito ay bi- 
nigyan ng pangalang “Gilgal,” nangangahulugang 
“Gumugulong,” upang magsilbing tagapagpaalaala 
nito. (Jos 5:8, 9) Nang maglaon, ang nakabalatka- 
yong mga Gibeonita mula sa maburol na lupain sa 
dakong K ay bumaba patungo sa Libis ng Jordan at 
lumapit kay Josue sa Gilgal, anupat nakipagtipan 
sila sa Israel. (Jos 9:3-15) Pagkatapos nito, nang su- 
mailalim sa pagsalakay ang mga Gibeonita, magda- 
magang humayo ang hukbo ni Josue mula sa Gilgal 
paahon sa kanilang lunsod upang lupigin ang liga 
ng limang Amoritang hari. (Jos 10:1-15) Sa Gilgal 
sinimulan ang pamamahagi ng lupain ng Canaan 
(Jos 14:6-17:18) at natapos ito mula sa Shilo.---Jos 
18:1-21:42. 

Iniuulat na ang anghel ni Jehova ay humayo “mula 
sa Gilgal patungo sa Bokim.” (Huk 2:1) Maaaring tu- 
mutukoy ito sa pagpapakita ng isang anghel malapit 
sa Gilgal di-kalaunan pagkatawid ng Israel sa Jordan 
(Jos 5:10-14) at sa gayon ay nagpapahiwatig na ang 
anghel ding iyon ang nagpakita sa Bokim. 

Hindi tiyak kung ang Gilgal na malapit sa Jordan 
o ang Blg. 2 ang kasama sa taunang pag-ikot ni Sa- 
muel. (1Sa 7:15, 16) Doon ay naghandog siya ng 
mga hain pagkatapos na pahiran si Saul (1Sa 10:1, 8) 
at, kasama ang bayan, muli niyang pinagtibay ang 
pagkahari ni Saul.-- 1Sa 11:14, 15. 

Samantalang nagtitipon ang mga hukbong Filis- 
teo sa maburol na lupain sa palibot ng Micmash, si 
Haring Saul naman ay nasa ibaba sa Libis ng Jordan 
sa Gilgal. Sa takot na baka daluhungin siya ng kaa- 
way, may-kapangahasang naghandog si Saul ng 
haing sinusunog. (1Sa 13:4-15) Sa Gilgal din sinabi- 
han si Saul na itinakwil na siya ni Jehova bilang hari 
dahil hindi niya sinunod ang utos ni Jehova na ita- 


GILGAL 


laga sa pagkapuksa ang lahat ng mga Amalekita at 
ang kanilang mga kawan at mga bakahan.-- 1Sa 
15:12-28. 

Pagkatapos na mabigo ang paghihimagsik ni Ab- 
salom, ang mga lalaki ng Juda ay pumaroon sa Gil- 
gal upang itawid si David sa Jordan.---2Sa 19:15, 40. 

Sa pamamagitan ng propetang si Mikas, ipinaala- 
ala ni Jehova sa kaniyang bayan ang mga pagpapa- 
la niya sa kanila. “Mula . . . sa Sitim, hanggang sa 
Gilgal” ay hinadlangan niya ang pagsisikap ng Moab 
na pasamain sila, itinawid niya ang Israel sa Jordan, 
at iginulong niya ang pandurusta ng Ehipto. Ngunit 
hindi napag-unawa ng Israel ang “matuwid na mga 
gawa[ng ito] ni Jehova.”---Mik 6:5, Bil 25:1. 

Posibleng ang Gilgal ay kilala rin bilang Gelilot. 
--Tingnan ang GELILOT. 

Ang Bet-gilgal na umiral pagkaraan ng pagkata- 
pon ay maaaring ang Gilgal din na malapit sa Jeri- 
co o ang Blg. 2.---Ne 12:28, 29. 

2. Bagaman iba ang pangmalas ng ilan, maliwa- 
nag na ang Gilgal na binanggit may kaugnayan 
kina Elias at Eliseo ay naiiba sa Blg. 1. Bago siya ku- 
nin patungo sa langit sa pamamagitan ng isang bu- 
hawi, si Elias, kasama si Eliseo, ay humayo mula sa 
Gilgal at lumusong sa Bethel at pagkatapos ay sa Je- 
rico. (2Ha 2:1-5) Ipinahihiwatig ng rutang ito ang 
isang lokasyong malapit sa Bethel. Gayundin, ipina- 
hihiwatig ng ‘paglusong’ nila na ang Gilgal na ito ay 
nasa isang bulubunduking pook. Hindi tutugma sa 
paglalarawang ito ang Gilgal sa Libis ng Jordan. 
Kaya naman ang Gilgal na ito ay karaniwang iniu- 
ugnay sa Jil Jiliya, isang malaking nayon na nasa 
ibabaw ng burol na mga 11 km (7 mi) sa H ng Beth- 
el. Nang maglaon ay pinangyari ni Eliseo na mawa- 
la ang lason ng nilaga na niluto roon. (2Ha 4:38-41) 
Marahil ito o iba pang Gilgal ang inilalarawan sa 
Deuteronomio 11:29, 30 bilang katapat ng Bun- 
dok Gerizim at Bundok Ebal. 

Maliwanag na noong bandang huli, ang lunsod na 
ito (o marahil ang Blg. 1) ay naging isang sentro ng 
huwad na pagsamba. (Os 4:15; 9:15: 12:11) Palibha- 
sa'y patiunang nakita ni Jehova na sa kalaunan ay 
ipatatapon ang hilagang kaharian, sa pamamagitan 
ng kaniyang propetang si Amos ay may-panlilibak 
niyang sinabi sa di-na-magbabagong mga Israelita 
na “dalasan nila ang pagsalansang' sa Gilgal, anupat 
inihula rin niya na ipatatapon ang mga tumatahan 
dito.---Am 4:4; 5:5. 

3. Isang lugar sa K ng Jordan na binanggit sa 
isang talaan ng mga nakubkob ng Israel sa ilalim ni 
Josue. (Jos 12:7, 8, 23) Naniniwala ang ilan na maa- 
aring may isang pagkakamali ng eskriba sa teks- 
tong ito, kaya naman mas gusto nila ang salin ng 
Griegong Septuagint na “Galilea,” gaya ng nasa 
Revised Standard Version. 


GILINGAN 


GILINGAN [sa Ingles, mill]. Isang simpleng 
aparato na karaniwang binubuo ng dalawang bato 
(na magkapatong), at sa pagitan ng mga ito ay gi- 
nigiling ang sari-saring giniik na mga butil upang 
maging harina. Ang butil ay maaaring bayuhin sa 
isang almires gamit ang isang pandikdik, kiskisin sa 
pagitan ng isang malapad na tipak ng bato at ng 
isang pang-ibabaw na bato, o gilingin gamit ang 
isang gilingang iniikot o isang lever hand mill. Gi- 
nagamit na ang gayong mga kasangkapan mula pa 
noong maagang bahagi ng panahon ng mga patri- 
yarka, sapagkat ang asawa ni Abraham na si Sara 
ay gumawa ng mga tinapay na bilog mula sa “ma- 
inam na harina.” (Gen 18:6) Sa ilang, ang manna 
na inilaan ng Diyos ay ginigiling ng mga Israeli- 
ta “sa mga gilingang pangkamay o dinidikdik iyon 
sa almires.”--Bil 11:7, 8, tingnan ang ALMIRES. 
Noon, karaniwa'y araw-araw ang pagluluto ng ti- 
napay, at kadalasan, bawat pamilya ay nagmamay- 
ari ng sarili nitong gilingang pangkamay. Karaniwan 
na, ang paggiling ng mga butil upang maging hari- 
na ay isang pang-araw-araw na gawain ng mga ka- 
babaihan sa isang sambahayan. (Mat 24:41: Job 
31:10: Exo 11:5, Isa 47:1, 2) Maaga silang buma- 
bangon sa kinaumagahan upang ihanda ang hari- 
nang kailangan para sa tinapay sa araw na iyon. Ang 
ingay ng mga gilingang pangkamay ay tinutukoy sa 
Bibliya bilang sagisag ng normal at mapayapang 
mga kalagayan. Sa kabaligtaran, pagiging pinabaya- 
an at pagkatiwangwang ang ipinahihiwatig kapag 
naglaho “ang ingay ng gilingang pangkamay."---Jer 
25:10, 11; Apo 18:21, 22, ihambing ang Ec 12:3, 4. 
Ang isang karaniwang gilingang pangkamay no- 
ong panahong Hebreo ay ang saddle quern. Mayro- 
on itong dalawang inukit na bato, isang mas maha- 
ba sa ilalim at isang mas maliit sa ibabaw. (Deu 
24:6: Job 41:24) Ang tagagiling ay luluhod sa likod 
nito, hahawakan ng dalawang kamay ang pang- 
ibabaw na bato, at ikakaskas ito sa batong nasa ila- 
lim para madurog ang butil sa pagitan ng dalawang 
bato. Ang ilang pang-ilalim na bato ay nakaharap 
palayo sa tagagiling para maging mas mapuwersa 
ang pagkaskas. Nang maglaon, gumagamit na ng 
lever mill at ng gilingang iniikot. Pareho itong may 
butas sa gitna ng pang-ibabaw na bato para paglag- 
yan ng butil. Ang lever mill ay hugis parihaba o pa- 
risukat, na may malaking pang-ilalim na bato kung 
saan ikinakaskas ang isang mas maliit na bato ga- 
mit ang isang lever na nakasuksok sa isang uka 
sa pang-ibabaw na bato. Kung minsan, inilalagay 
ito sa mataas na patungan para magamit ito ha- 
bang nakatayo. Ang gilingang iniikot ay binubuo ng 
dalawang bilog na bato, at may tulos ito sa gitna 
para mapaikot ang pang-ibabaw na bato. Ang pang- 
ibabaw na bato ay nakaarko para magkasya ito at 


834 


mapaikot sa pang-ilalim na bato na nakauka, kaya 
ang durog na mga butil ay nahuhulog sa gilid ng gi- 
lingan. Ginagamit pa rin ito hanggang sa ngayon 
--ang mabibigat na pang-ilalim na bato ay karani- 
wan nang gawa sa basalto at kadalasan nang mga 
46 na sentimetro (18 pulgada) ang diyametro at 
may kapal na 5 hanggang 10 sentimetro (2 hang- 
gang 4 na pulgada). 

Kadalasan, dalawang babae ang nagpapatakbo ng 
ganitong gilingang pangkamay. (Luc 17:35) Nau- 
upo silang magkaharap at tinatanganan nila ng 
tig-isang kamay ang hawakan upang paikutin ang 
pang-ibabaw na bato. Gamit ang isa pa niyang ka- 
may, nilalagyan ng isang babae ng kaunting butil 
na hindi pa nagigiling ang butas ng pang-ibabaw na 
bato, samantalang tinitipon naman ng isa pang ba- 
bae ang harina habang lumalabas iyon sa gilid ng 
gilingan at nahuhulog sa lalagyan o sa telang naka- 
latag sa ilalim ng gilingan. 

Yamang noon ay karaniwan nang araw-araw ang 
pagluluto ng tinapay at malimit maggiling ng bu- 
til upang maging harina, maawaing ipinagbawal 
ng kautusan ng Diyos na ibinigay sa Israel ang 
pag-agaw sa gilingang pangkamay ng isang tao 
o sa pang-ibabaw na batong panggiling niyaon 
bilang panagot. Nakadepende sa gilingang pang- 
kamay ang pang-araw-araw na tinapay ng isang 
pamilya. Kaya naman, ang pag-agaw rito o sa pang- 
ibabaw na batong panggiling nito ay nangangahu- 
lugan ng pag-agaw sa “isang kaluluwa” o “ikabubu- 
hay.”--Deu 24:6, tlb sa Rbi8. 

Binabanggit din ng Kasulatan ang mas malala- 
king gilingan. Tinukoy ni Jesu-Kristo ang “isang gi- 
lingang-bato na gaya niyaong iniikot ng isang asno.” 
(Mat 18:6) Maaaring katulad ito ng gilingang-bato 
na sapilitang ipinaikot ng mga Filisteo sa bulag na si 
Samson noong “siya ay naging tagagiling sa bahay- 
bilangguan,” bagaman iniisip ng iba na iyon ay 
isang saddle quern.--Huk 16:21. 

Sa Apocalipsis, ang bigla at pangkatapusang pag- 
kapuksa ng Babilonyang Dakila ay inihalintulad sa 
paghahagis sa dagat ng “isang bato na tulad ng 
isang malaking gilingang-bato.”--Apo 18:21. 


GILO. Isang lunsod sa bulubunduking pook ng 
Juda. (Jos 15:48, 51) Tagarito ang traidor na si “Ahi- 
topel na Gilonita.” (2Sa 15:12: 23:34) Bagaman hin- 
di alam kung saan ang eksaktong lokasyon nito, ipi- 
napalagay ng ilang heograpo na ang Gilo ay ang 
Khirbet Jala, na mga 10 km (6 na mi) sa HHK ng 
Hebron. 


GILONITA [Ng (Mula sa) Gilo]. Taong nanini- 
rahan sa Gilo. Ang terminong ito'y ikinapit kay Ahi- 
topel, na tagapayo ni David.--Jos 15:51, 2Sa 15:12; 
23:34. 


835 


GIMEL [)]. Ang ikatlong titik sa alpabetong He- 
breo. Ito ang pinakamalambot sa mga titik na pang- 
ngalangala bukod sa titik na yod [] at karaniwan 
nang katumbas ng Ingles na “g” kapag may tuldok 
ito sa gitna (daghesh lene); ngunit kapag wala 
ang tuldok na iyon ay binibigkas ito nang mas 
malambot, sa bandang lalamunan. (Tingnan ang 
HEBREO, II.) Sa Hebreo, ito ang unang titik sa bawat 
pambungad na salita ng walong talata ng Awit 
119:17-24. 


GIMZO. Isang lunsod ng Juda. Ito at ang mga 
sakop na bayan nito ay binihag ng mga Filisteo no- 
ong panahon ng paghahari ni Ahaz. (2Cr 28:18, 19) 
Karaniwang ipinapalagay na ito ay ang Gimzu, na 
isang nayon na mga 23 km (14 na mi) sa TS ng ma- 
kabagong Tel Aviv-Yafo. 


GINANG. 


GINAT. Ama ni Tibni na hindi nagtagumpay 
na maagaw kay Omri ang pagkahari sa sampung- 
tribong kaharian ng Israel.--1Ha 16:21, 22. 


GINETOI. Isa sa mga ulo ng mga saserdote na 
bumalik mula sa Babilonya kasama ni Zerubabel 
noong 537 B.C.E. (Ne 12:1, 4, 7); maaaring siya rin 
ang Gineton sa Nehemias 12:16. 


GINETON. 


1. Isang sambahayan ng mga saserdote sa pa- 
nig ng ama na ang ulo ay ang isang Mesulam 
noong panahon ng pagkagobernador ni Nehemias. 
--Ne 12:12, 16, 26. 

2. Isa sa mga saserdote o ang ninuno ng isang 
saserdote, na nagpatotoo sa pamamagitan ng ta- 
tak sa “mapagkakatiwalaang kaayusan” na itinatag 
noong panahon ng pagkagobernador ni Nehemias. 
--Ne 9:38: 10:1, 6, 8. 


Tingnan ang REYNA. 


GINTO. Ang metal na unang binanggit at pina- 
kamadalas ding banggitin sa Bibliya. (Gen 2:11) Sa 
pasimula pa lamang, isa na itong bantog na metal 
na lubhang pinahahalagahan dahil ito ay mabigat, 
bibihira, maganda, may kinang na di-kumukupas, 
napipitpit, at madaling hubugin. May ilang termi- 
nong Hebreo na tumutukoy sa ginto; kabilang dito 
ang za-hav' (Exo 25:11), charuts' (Zac 9:3), ket- 
hem (Aw 45:9), paz ("dalisay na ginto”: Aw 19:10), 
seghohr” (“dalisay na ginto": Job 28:15), at 'ohphir' 
(“ginto ng Opir”: Job 22:24). Ang mga terminong 
Griego naman na khry:sos' at khryrsi'on sa Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan ay ginagamit may kinala- 
man sa mga barya, mga palamuti, at sa metal 
sa pangkalahatan, ginagamit din ang mga ito sa 
mga metapora.--Mat 10:9, 1Pe 3:3, Mat 2:11, 1Co 
3:12. 


GINTO 


Dahil bibihira ang ginto, naging kapaki-pakina- 
bang ito bilang pambayad sa pakikipagkalakalan at 
bilang panukat ng kayamanan at katanyagan ng 
isang tao. (Gen 13:2, 1Cr 21:25: Es 8:15) Noong ban- 
dang huli na lamang naimbento ang mga baryang 
ginto. Dahil sa kulay at kinang ng ginto at sa tibay 
nito laban sa oksidasyon, o pagkupas, partikular 
itong naging mahalaga sa paggawa ng mga alahas 
at ng lahat ng uri ng palamuti.---Gen 24:22: 41:42, 
Huk 8:24-26: Aw 45:9, 13. 

Kapag ang ginto ay natagpuan sa purong anyo 
nito sa mga deposito ng graba at mga sahig ng ilog, 
madali itong ihiwalay at kunin dahil napakabigat 
nito. Binabanggit ng aklat ng Job ang pagmimina at 
pagdadalisay ng ginto.---Job 28:1, 2, 6. 

Ginamit sa Tabernakulo at sa Templo. Da- 
hil madaling hubugin ang ginto, napupukpok ito 
upang makagawa ng iba't ibang hugis. Noong itina- 
tayo ang tabernakulo, ang ginto ay pinitpit hang- 
gang maging mga laminang pangkalupkop at mani- 
nipis na pirasong pinutol upang maging mga hibla 
na inihabi naman sa ilang kasuutan ng mataas na 
saserdote. (Exo 25:31: 30:1-3: 37:1, 2; 39:2, 3) Gina- 
mit din ito sa katulad na paraan sa templong itina- 
yo ni Solomon. (1Ha 6:21-35: 10:18, 2Cr 3:5-9) Ka- 
pag ang ginto ay hinaluan ng ibang metal upang 
mas tumigas ito, mas marami itong mapaggamitan. 
Ginagawa rin sa sinaunang Israel ang prosesong ito. 
— 1Ha 10:16, tingnan ang ELEKTRUM. 

Napakaraming ginto ang ginamit sa tabernakulo, 
anupat ang halaga ng gintong iyon sa kasaluku- 
yan ay tinatayang mga 511,269,000. (Exo 25: 10-40, 
38:24) Gayunman, kung paghahambingin ang dami 
ng gintong ginamit, ang tabernakulo sa ilang ay 
maliit na bersiyon lamang ng maluwalhating tem- 
plo ni Solomon. Naghanda si David ng di-kukulangin 
sa 100,000 talento na ginto para sa templong iyon, 
na tinatayang nagkakahalaga sa ngayon ng mahigit 
S38,535,000,000. (1Cr 22:14) Ang mga kandelero at 
ang mga kagamitan sa templo---mga tinidor, mga 
mangkok, mga pitsel, mga hugasan, mga kopa, at 
iba pa---ay yari sa ginto at pilak: ang ilang kagami- 
tan ay yari sa tanso, ang mga kerubin sa Kabanal- 
banalan, ang altar ng insenso, at maging ang buong 
loob ng bahay ay kinalupkupan ng ginto.--1Ha 
6:20-22, 7:48-50, 1Cr 28:14-18, 2Cr 3:1-13. 

Ang Ganansiya ni Solomon. Napakaraming 
ginto ang pumasok sa ingatang-yaman ni Solomon 
mula sa hari ng Tiro (120 talento) at sa reyna ng 
Sheba (120 talento), mula sa taunang mga tributo at 
mga buwis, at sa pamamagitan ng kaniyang pang- 
kat ng mga barkong pangkalakal. Sinasabi ng ulat: 
“Ang timbang ng ginto na dumarating kay So- 
lomon sa isang taon ay nagkakahalaga ng anim 
na raan at animnapu't anim na talento na ginto 


GINTO 


[mga S256,643,000].” Bukod pa iyan sa ganansiya 
niya mula sa mga negosyante, mga gobernador, at 
iba pa.-- 1Ha 9:14, 27, 28; 10:10, 14, 15. 

Ang Opir ang isa sa mga lugar na pinagkunan ni 
Solomon ng mainam na ginto. Isang bibinga ng 
kagamitang luwad na sinasabing mula pa noong 
ikawalong siglo B.C.E. ang natuklasan at doon ay 
nakasulat: “gintong Opir patungo sa bet horon, tat- 
lumpung siklo.”-- 1Ha 9:28, 10:11, Job 28:16; ting- 
nan ang OPIR. 

Ang Ginto Mula sa Nabihag na mga Lunsod. 
Iniutos ng Diyos sa Israel na ang nililok na imahen 
ng mga idolong diyos ng mga bansa ay dapat sunu- 
gin sa apoy: “Huwag mong nanasain ang pilak at 
ang ginto na nasa mga iyon, ni kukunin mo man 
iyon para sa iyong sarili, dahil baka masilo ka niya- 
on, sapagkat iyon ay isang bagay na karima-rima- 
rim kay Jehova na iyong Diyos. At huwag kang 
magpapasok ng karima-rimarim na bagay sa iyong 
bahay at ikaw ay maging isang bagay na nakatala- 
ga sa pagkapuksa na tulad niyaon. Dapat kang lubos 
na marimarim doon at talagang kasuklaman mo 
iyon, sapagkat iyon ay isang bagay na nakatalaga sa 
pagkapuksa.” (Deu 7:25, 26) Dahil dito, ang mga 
idolo at ang mga kagamitan ng mga ito ay sinunog, 
at kung minsan, ang ginto at pilak na nasa mga iyon 
ay dinudurog hanggang sa mapulbos.---Exo 32:20, 
2Ha 23:4. 

Ang ibang mga bagay na ginto at pilak mula sa 
nabihag na mga lunsod ay maaaring kunin matapos 
linisin sa apoy ang mga ito. (Bil 31:22, 23) Isang ek- 
sepsiyon dito ang Jerico, sapagkat iyon ang unang 
bunga ng pananakop sa Canaan. Ang ginto at ang 
pilak nito (maliban yaong nasa mga idolo) ay dapat 
ibigay sa mga saserdote upang italaga para sa san- 
tuwaryo.---Jos 6:17-19, 24. 

Karunungan at Pananampalataya, Mas Ma- 
buti Kaysa sa Ginto. Bagaman mataas ang ha- 
laga ng ginto, ito, gaya ng iba pang materyal na 
kayamanan, ay hindi makapagbibigay ng buhay 
sa may-ari nito (Aw 49:6-8, Mat 16:26), at hindi ma- 
bibili ng gaanuman karaming ginto ang tunay na 
karunungan na nagmumula kay Jehova. (Job 28:12, 
15-17, 28) Ang kaniyang mga kautusan, mga utos, 
at disiplina ay lalong higit na kanais-nais kaysa sa 
maraming dalisay na ginto. (Aw 19:7-10, 119:72, 
127; Kaw 8:10) Ang ginto ay hindi makapagliligtas 
sa araw ng galit ni Jehova.--Zef 1:18. 

Tinutuya ng materyalistikong mga tao ang pana- 
nampalataya sa Diyos at sinasabi nilang hindi ito 
praktikal. Magkagayunman, ipinakita ng apostol na 
si Pedro na ang pananampalataya ay napakatibay at 
may di-kumukupas na halaga. Sinabi niya na ang 
subok na katangian ng pananampalataya ng isa 
ay mas malaki ang halaga kaysa sa ginto, na ba- 


836 


gaman nakatatagal sa apoy ay maaaring kumu- 
pas at masira sa ibang paraan. Kailangang batahin 
ng mga Kristiyano ang iba't ibang pagsubok na 
kung minsan ay nakapipighati, ngunit nakatutulong 
ito upang mahayag ang katangian ng kanilang pa- 
nanampalataya. (1Pe 1:6, 7) Kung tunay na pana- 
nampalataya ng isa, mapagtatagumpayan niya ang 
anumang pagsubok. 

Makasagisag na Paggamit. Tinukoy ni Job 
ang ginto bilang isang sagisag ng materyalismo, isa 
sa mga bagay na alam niyang dapat niyang iwasan 
upang mapaluguran si Jehova. (Job 31:24, 25) Sa 
kabilang dako naman, dahil sa kagandahan, kahala- 
gahan, at kadalisayan ng mainam na ginto, isa itong 
angkop na sagisag sa paglalarawan sa banal na lun- 
sod, ang Bagong Jerusalem, at sa malapad na daan 
nito.--Apo 21:18, 21. 

Ang imaheng napanaginipan ni Nabucodonosor 
ay may ulong ginto, samantalang ang ibang bahagi 
ng imahen ay gawa sa mas mabababang uri ng ma- 
teryales. Binigyang-kahulugan ni Daniel ang mga 
bahagi ng imahen bilang kumakatawan sa mga ka- 
pangyarihang pandaigdig, anupat ang ulong ginto 
ay si Nabucodonosor, samakatuwid nga, ang dinas- 
tiya ng mga hari ng Babilonya na pinangungunahan 
ni Nabucodonosor. (Dan 2:31-33, 37-40) Ang Babi- 
lonya ay isinagisag din ng “isang ginintuang kopa sa 
kamay ni Jehova, yamang ginamit niya ito bilang 
tagapaglapat ng kaniyang mga kahatulan sa mga 
bansa.---Jer 51:7. 

Ang mga silid ng tabernakulong itinayo ni Moises 
ay ginamitan ng ginto--ang Dakong Banal, kung 
saan pumapasok ang mga saserdote at nagsasagawa 
ng kanilang mga tungkulin, at ang Kabanal-bana- 
lan, kung saan ang mataas na saserdote lamang ang 
nakapapasok. Yamang ang Kabanal-banalan kasa- 
ma ang ginintuang kaban ng tipan ay kumakatawan 
sa langit, ang tahanang dako ng Diyos, at yamang 
mga saserdote lamang ang nakapapasok sa Dakong 
Banal, at hindi ang pangkaraniwang mga Israelita, 
makatuwirang sabihin na ang mga ito ay kumaka- 
tawan sa mga bagay na may kinalaman sa langit ng 
Diyos at sa kaniyang “maharlikang pagkasaserdote,” 
samakatuwid nga, yaong mga may makalangit na 
pagtawag, at sa kanilang gawain at mga tungkulin 
para sa Diyos. (1Pe 2:9; Heb 9:1-5, 9, 11, 12, 23-25: 
3:1) Sa gayon, sa makasagisag na paraan ay ipina- 
kikitang naiiba ang pagkasaserdoteng ito sa mga tao 
sa lupa na pinaglilingkuran nito. 

Bilang pagpapasigla sa mga kabataan na pagling- 
kuran ang Maylalang habang sila'y malalakas pa, si- 
nabi ng pantas na manunulat ng Eclesiastes na da- 
pat itong gawin bago “ang ginintuang mangkok ay 
madurog.” Lumilitaw na ang tinutukoy niya ay ang 
tulad-mangkok na bao ng ulo kasama ang utak, na 


837 


ang pagkadurog nito ay mangangahulugan ng ka- 
matayan ng isa.--Ec 12:6, 7. 


GIRGASITA, (MGA). Isang bayan na nag- 
mula kay Ham sa pamamagitan ni Canaan. (Gen 
10:6, 15, 16; 1Cr 1:8, 13, 14) Ang mga Girgasita ay 
nanirahan sa K ng Jordan. Bagaman makapangya- 
rihang bayan, sila at anim na iba pang bansang Ca- 
naanita ay dumanas ng pagkatalo, sapagkat ibini- 
gay sila ni Jehova sa mga kamay ng kaniyang 
bayan. (Deu 7:1, 2, Jos 3:10, 24:11) Tinupad nito ang 
pangako ng Diyos kay Abraham maraming siglo 
bago nito. (Gen 15:13-21: Ne 9:7, 8) Ang mga pa- 
ngalang “Girgas" at “Ben-Girgas,” na natagpuan sa 
panitikang Ugaritiko, ay binanggit bilang di-tuwi- 
rang patunay sa pag-iral ng mga Girgasita. 


GIRZITA, MGA. Isang bayan na kabilang sa 
naging mga biktima ng paglusob na ginawa ni Da- 
vid at ng kaniyang 600 tauhan noong panahon ng 
16-na-buwang paninirahan nila kasama ng mga Fi- 
listeo. Kumuha si David ng maraming alagang ha- 
yop bilang samsam ngunit walang Girzita ang pina- 
natiling buhay. Malamang na dahil pagala-gala sila, 
ang mga Girzita ay nanirahan sa teritoryo sa T ng 
Juda sa kalakhang direksiyong patungo sa Ehipto. 
— 1Sa 27:2, 7-9. 


GISPA. Isang tagapangasiwa ng mga Netineong 
alipin sa templo noong mga araw ni Nehemias.---Ne 
11:21. 


GITAIM [Dalawang Pisaan ng Ubas]. Tumakas 
patungo sa lugar na ito (sa di-binanggit na kadahi- 
lanan) ang mga Beerotita. (2Sa 4:1-3) Nanirahan 
ang mga Benjamita sa Gitaim pagkatapos ng pagka- 
tapon. (Ne 11:31, 33) Hindi alam kung saan ang ek- 
saktong lokasyon nito. May mga nagmumungkahi 
na ito ay ang lugar na tinatawag na Gamteti sa 
Amarna Tablets, malamang ay nasa kapaligiran ng 
makabagong Ramleh.---Tingnan ang BEEROT. 


GITEO [Ng (Mula sa) Gat]. Isang termino na ka- 
dalasang ikinakapit sa isang tumatahan o katutubo 
ng Filisteong lunsod ng Gat. (Jos 13:2, 3) Ang hi- 
ganteng si Goliat ay isang Giteo. (2Sa 21:19, 1Cr 
20:5) Ang mga Giteo, kabilang na si Ittai (tinawag 
na “isang banyaga” at “isang tapon” mula sa kani- 
yang bayan), ay may-katapatang nanatili kay David 
nang tumatakas ito noong panahong maghimagsik 
si Absalom.--2Sa 15:13, 18-22, 18:2, tingnan ang 
GAT, ITTAI Blg. 1. 

Gayunman, ang terminong “Giteo” ay ikinakapit 
din kay Obed-edom, na ang tahanan ay pansaman- 
talang pinaglagakan ng kaban ng tipan. (2Sa 6:10, 
11; 1Cr 13:13) Naniniwala ang ilang iskolar na siya 
rin ay nagmula sa Filisteong Gat. Gayunman, mas 


GOB 


malamang na si Obed-edom ay isang Levita at ma- 
aaring tinawag na isang Giteo sapagkat nagmula 
siya sa Levitang lunsod ng Gat-rimon.---Jos 21:20, 
23, 24; tingnan ang OBED-EDOM Blg. 1. 


GITIT. Isang pananalitang pangmusika na di- 
tiyak ang kahulugan at makikita sa mga superskrip- 
siyon ng Mga Awit 8, 81, at 84. Waring ang termi- 
nong ito ay hinalaw sa salitang Hebreo na gath, na 
pangalan din ng isang bayan na nasa hanggahan 
ng Juda at Filistia. Iminumungkahi ng ilan na ang 
“Gitit” ay nagpapahiwatig ng isang himig na nauug- 
nay sa mga awitin sa pag-aani ng ubas, yamang 
ang gath ay tumutukoy sa isang pisaan ng ubas. 
Kaya naman isinasalin ng Griegong Septuagint at 
ng Latin na Vulgate ang “Gitit” bilang “mga pisaan 
ng ubas.” 


GIZONITA [posible, Ng (Mula sa) Gimzo]. Isang 
katawagan na tumutukoy alinman sa pamilya o sa 
dakong pinanggalingan ni Hasem, na ang “mga 
anak” ay kabilang sa makapangyarihang mga lalaki 
ng mga hukbong militar ni David.--1Cr 11:26, 34. 


GLOBITO. Isang palamuti ng ginintuang kan- 
delero na ginagamit noon sa tabernakulo, tinutukoy 
ito ng salitang Hebreo na kaph-tohr”, o kaph-tor, na 
maliwanag na tumutukoy sa isang bilog na bagay 
na nakausli. (Exo 25:31-36, 37:17-22) Ang mga 
“globito” ay kasalitan ng mga palamuting bulaklak 
sa pangunahing tangkay ng kandelero at sa anim na 
sanga nito. Waring ang ilan sa mga globito ay nag- 
silbing suporta ng mga sangang iyon. Makikita ang 
mga ito sa kandelerong nakalarawan sa relyebeng 
nasa Arko ni Tito (sa Roma), kung saan ang mga 
kawal na Romano ay ipinakikitang nagbubuhat ng 
mga samsam na nakuha sa templo sa Jerusalem, na 
winasak noong 70 C.E. 


GOA. Isang lugar na hindi na matukoy sa nga- 
yon. Binanggit ito kasama ng burol ng Gareb sa 
hula ni Jeremias tungkol sa muling pagtatayo at 
pagpapalawak ng Jerusalem.---Jer 31:38, 39. 


GOB. Isang lugar kung saan makalawang ulit 
na nagpabagsak ng mga higanteng mandirigma 
ng mga hukbong Filisteo ang mga tauhan ni David. 
(2Sa 21:18, 19) Sa katulad na salaysay sa 1 Cronica 
20:4, ang lugar ng unang sagupaan ay itinala bi- 
lang “Gezer” (“Gat” sa ilang kopya ng Griegong 
Septuagint at ng Syriac na Peshitta). Samantala, 
ang pangalan ng lugar ng ikalawang sagupaan ay 
hindi binanggit. (1Cr 20:5) Gayunman, ipinakikita 
ng dalawang ulat na may ikatlong sagupaan na na- 
ganap sa “Gat.” (2Sa 21:20: 1Cr 20:6) Dahil dito, ipi- 
napalagay ng maraming iskolar na ang “Gob” ay 
resulta ng pagkakamali ng eskriba sa “Gat.” Ngunit 


GOBERNADOR 


para sa iba, waring imposible na makalawang ulit 
na magkakaroon ng gayong pagkakamali sa mag- 
kasunod na talata. Kaya naman, ipinapalagay nila 
na ang Gob ay maaaring pangalan ng isang lugar 
na malapit sa Gezer ngunit hindi na ito matukoy 
ngayon. 


GOBERNADOR. Ang mga gobernador noong 
panahon ng Bibliya ay karaniwan nang may mga 
kapangyarihang militar at hudisyal at may panana- 
gutang tiyakin na nababayaran ng mga nasasaku- 
pang distrito o mga probinsiya na pinamamahalaan 
ng mga gobernador ang tributo, buwis, o ganansi- 
ya na para sa hari o nakatataas na tagapamahala. 
(Luc 2:1, 2) Marami sa kanila ang nagpataw ng ma- 
bigat na pasan sa bayan upang matustusan ang 
pagkain nila at ng kanilang malaking lupon ng mga 
tagapaglingkod.---Ne 5:15-18. 

Nag-atas si Haring Solomon ng mga gobernador 
sa mga distrito ng Israel. Binabanggit ang mga ito 
sa 1 Hari 10:15 at maaaring sila rin ang 12 kinata- 
wan sa 1 Hari 4:7-19, na may tungkuling maglaan 
ng pagkain para sa hari at sa kaniyang sambaha- 
yan, anupat bawat isa ay inatasan ng isang buwan 
sa bawat taon. 

Halos lahat ng malalaking kapangyarihan noong 
panahon ng Bibliya ay binabanggit na may mga ta- 
gapamahala na mga gobernador, alinman bilang lo- 
kal na mga katutubong tagapamahala o bilang mga 
gobernador na kumokontrol sa nasakop na mga te- 
ritoryo. (Siryano, 1Ha 20:24, Asiryano, Eze 23:5, 
6, 12, 23, Babilonyo, Jer 51:57, Persiano, Ezr 8:36, Ne 
2:7, 9; Arabe, 2Co 11:32, Romano, Luc 3:1) Si Jose ay 
naging gobernador sa isang malawak na diwa, sa 
buong Ehipto, at tanging ang hari ang mas mataas 
kaysa sa kaniya. (Gen 41:40, 41; Gaw 7:9, 10) Tinu- 
ya ni Rabsases, isang opisyal ni Haring Senakerib ng 
Asirya, si Hezekias dahil sa kahinaan ng Jerusalem, 
anupat sinabi niyang hindi nito maitatalikod kahit 
isa man lamang sa mabababang gobernador ni Se- 
nakerib. Ngunit hindi naisaalang-alang ni Rabsases 
ang napakalakas na puwersa ni Jehova na nasa pa- 
nig ni Hezekias.--Isa 36:4, 9; 37:36. 

Inatasan ni Nabucodonosor si Gedalias na mama- 
hala sa nalalabing mga Israelita na naiwan sa lupa- 
in ng Juda pagkatapos na dalhin sa pagkatapon ang 
marami sa mga taong-bayan noong 607 B.C.E. Pi- 
naslang naman si Gedalias pagkaraan ng mga dala- 
wang buwan. (2Ha 25:8-12, 22, 25) Noong malapit 
nang matapos ang 70-tadng yugto ng pagkatapon, 
inatasan ni Haring Ciro ng Persia si Sesbazar (mala- 
mang na si Zerubabel) bilang gobernador ng mga 
Judiong bumalik sa Jerusalem noong 537 B.C.E. (Ezr 
5:14: Hag 1:1, 14, 2:2, 21) Sa ilalim naman ni Ha- 
ring Artajerjes ng Persia, si Nehemias ay ginawang 


838 


gobernador nang bumalik siya upang muling itayo 
ang pader ng Jerusalem noong 455 B.C.E.---Ne 5:14, 
tingnan ang TIRSATA. 

Sa ilalim ng pamamahala ng Roma, ang Judea ay 
naging isang probinsiya ng imperyo: ang mga go- 
bernador doon ay tuwirang nanagot sa emperador 
sa kanilang mga ginagawa. Si Pilato ang ikalima sa 
linya ng mga gobernador ng Judea. (Mat 27:2, Luc 
3:1) Si Felix at si Festo naman ang ika-11 at ika- 
12 gobernador (kung hindi natin ibibilang si Publio 
Petronio at ang humalili sa kaniya na si Marsus, na 
inatasan bilang mga gobernador ng Sirya ngunit 
kasabay nito ay nangasiwa rin sa mga Judio). (Gaw 
23:24-26: 24:27) May kapangyarihang maglapat ng 
kaparusahang kamatayan ang mga Romanong go- 
bernador na ito, gaya ng makikita natin sa kaso ni 
Jesus, na hinatulan ni Pilato.--Mat 27:11-14, Ju 
19:10. 

Ang mga gobernador ng mga bansa sa pangka- 
lahatan ang tinutukoy ni Jesus nang sabihin niya 
sa kaniyang mga tagasunod na dadalhin sila sa ha- 
rap ng gayong mga tao upang magbigay ng pato- 
too. Bagaman makapangyarihan ang gayong mga 
tagapamahala, hindi dapat katakutan ng mga Kris- 
tiyano ang mga ito ni dapat man silang mabahala 
sa kung ano ang kanilang sasabihin kapag nagbibi- 
gay sila ng patotoo sa harap ng mga ito. (Mat 
10:18-20, 26) Ang lahat ng gayong mga goberna- 
dor ay bahagi ng nakatataas na mga awtoridad na 
dapat pag-ukulan ng mga Kristiyano ng relatibong 
pagpapasakop, hindi ganap. (Ro 13:1-7, Tit 3:1, 1Pe 
2:13, 14: Gaw 4:19, 20; 5:29, Mat 22:21) Nang kau- 
sapin ni Pablo si Festo, na sa harap nito ay nililitis 
siya, nagpakita siya ng paggalang na nauukol sa 
katungkulan ng gobernador sa pagsasabing: “In- 
yong Kamahalang Festo.” (Gaw 26:25) Gayunman, 
kabaligtaran ng mga apostol na kay Jehova muna 
nag-ukol ng paggalang at karangalan yamang siya 
ang namamahala sa lahat, ang bansang Israel ay 
sumama hanggang sa punto na mas iginalang nila 
ang makalupang mga gobernador kaysa kay Jeho- 
va. Ginamit ni Jehova ang situwasyong ito nang 
sawayin niya nang may kahigpitan ang bansa sa 
pamamagitan ng kaniyang propetang si Malakias. 
--Mal 1:6-8, tingnan ang NAKATATAAS NA MGA AW- 
TORIDAD. 

Nang sumipi si Mateo mula sa Mikas 5:2, ipi- 
nakita niya na ang Betlehem, bagaman napaka- 
walang-halaga may kinalaman sa kapangyarihang 
mamahala sa Juda, ay magiging mahalaga sapagkat 
magmumula sa lunsod na ito ang pinakadakila sa 
mga gobernador na magpapastol sa Israel na bayan 
ni Jehova. Natupad ang hulang ito kay Kristo Je- 
sus na Dakilang Gobernador sa ilalim ng kaniyang 
Ama, ang Diyos na Jehova.---Mat 2:6. 


839 


GOG. Hindi tiyak kung ano ang kahulugan ng 
pangalang ito. 

1. Isang inapo ni Ruben.--1Cr 5:3, 4. 

2. Ang pangalan ay matatagpuan sa kabanata 38 
at 39 ng Ezekiel at doon ay tumutukoy sa lider ng 
isang tulad-bagyo at multinasyonal na pagsalakay 
laban sa bayan ng Diyos. Ang pagsalakay ay mang- 
yayari pagkatapos na tipunin ni Jehova ang kani- 
yang bayan mula sa mga bansa at isauli sila sa 
dating wasak na “kabundukan ng Israel.” Dahil tu- 
matahan sila nang tiwasay, anupat di-kakikitaan ng 
anumang tanda ng proteksiyon, at dahil nagtatama- 
sa sila ng malaking kasaganaan, si Gog ay mauud- 
yukang magsagawa ng isang mabangis at puspu- 
sang pagsalakay sa kanila. Titipunin niya ang isang 
malaking hukbo mula sa maraming bansa ukol sa 
layuning ito. Ngunit ang kaniyang pagsalakay ay 
magpapasiklab ng pagngangalit ni Jehova at mag- 
dudulot ng matinding pagkatalo at pagkawasak kay 
Gog at sa kaniyang buong pulutong. Ang kanilang 
mga bangkay ay magiging pagkain para sa mga 
ibon at mga hayop, at ang kanilang mga buto ay ili- 
libing sa libis na pagkatapos nito ay tatawaging Li- 
bis ng Pulutong ni Gog (sa literal, Libis ng Hamon- 
Gog). 

Ang Pagmumulan at Layunin ng Pagsalakay. 
Ang pagsalakay ay may pagmumulan na mala- 
yung-malayo sa lupain ng Israel. Si Gog ay mula sa 
“lupain ng Magog,” na nasa “pinakamalalayong ba- 
hagi sa hilaga.” (Eze 38:2, 15) Siya ang “ulong pinu- 
no [“dakilang prinsipe,” AT; “punong prinsipe,” KJ, 
RS] ng Mesec at Tubal.” (Eze 38:2, 3) Ang ilang sa- 
lin ay kababasahan dito ng “prinsipe ng Ros, Mesec, 
at Tubal” (AS, JB), anupat itinuturing na ang “Ros 
[Heb. para sa “ulo']” ay tumutukoy sa isang bansa 
o grupo ng mga tao. Ngunit walang binabanggit na 
gayong lupain o grupo ng mga tao saanman sa Bib- 
liya. Ang Mesec at Tubal, tulad ng Magog, ay mga 
pangalang ibinigay sa mga anak ni Japet (Gen 10:2), 
at ang tatlong lupain na nagtataglay ng mga panga- 
lang ito ay nasa dakong H ng Israel. (Tingnan ang 
MAGOG Blg. 2; Mesec Blg. 1; TUBAL.) Ang iba pang hi- 
lagaang miyembro ng mga hukbong sumasalakay, 
na Japetiko rin, ay sina Gomer at Togarma (ipinapa- 
lagay na si Gomer ang pinagmulan ng sinaunang 
mga Cimmeriano at si Togarma naman ng sinau- 
nang mga Armeniano). Ang Japetikong Persia ay 
nasa dakong HS. Ngunit saklaw rin ng sabuwa- 
tan ang timugang mga Hamitikong miyembro---ang 
Etiopia at Put na nasa Aprika sa ibaba. (Eze 38:4-6, 
15) Samakatuwid, ang papel ni Gog ay bilang ku- 
mandante ng isang pagkalaki-laking hukbong pan- 
salakay na gagamit ng napakatinding panggigipit 
na dinisenyong dumurog sa bayan ni Jehova na 
para bang inipit ang mga ito sa isang gato. 


GOG 


Ang Israel ay inilalarawan bilang “nananahanan 
sa gitna ng lupa.” (Eze 38:12) Ang sinaunang Isra- 
el ay hindi lamang nasa isang sentrong dako may 
kaugnayan sa mga kontinente ng Eurasia at Apri- 
ka kundi naging sentro rin ng dalisay na pagsam- 
ba sa tunay na Diyos at itinuring niya bilang “ba- 
lintataw ng kaniyang mata.”--Deu 32:9, 10; Zac 
2:8. 

Sinabi ni Jehova na ‘lalagyan niya ng mga panga- 
wit ang mga panga ni Gog" at aakayin niya ito sa 
pagsalakay na ito. (Eze 38:4, ihambing ang 2Ha 
19:20, 21, 28.) Gayunman, malinaw na ipinakiki- 
ta ng hula na talagang ito na ang ninanasa ni Gog, 
anupat ang pakanang ito ay magmumula sa kani- 
yang sariling puso. (Eze 38:10, 11) Gayunpaman, 
uudyukan ni Jehova si Gog sa pamamagitan ng 
pagsasauli at pagpapaunlad sa bayang nagtatag- 
lay ng kaniyang pangalan. Ito ang pupukaw kay 
Gog upang magpamalas ng pagkapoot sa bayan ng 
Diyos at kusa siyang hahayo sa isang landasin na 
magdudulot ng mabilis na pagkapuksa sa kaniya at 
sa lahat ng mga kasamahan niya. Sa pamamagitan 
ng pagkatalo at pagkalipol ni Gog at ng mga hukbo 
nito, dadakilain at pababanalin ni Jehova ang kani- 
yang sariling pangalan sa harap ng lahat ng nag- 
mamasid.---Eze 38:12-23, 39:5-13, 21, 22, ihambing 
ang Joe 3:9-17. 

Pagkakakilanlan ni Gog. Ang mga lupain at 
mga bayan na binanggit sa hula may kaugnayan 
kay Gog ay kilala mula sa Bibliya at, sa paanuman, 
mula sa sekular na kasaysayan. Ngunit ang mga 
pagsisikap na iugnay si Gog sa ilang tagapamahala 
sa lupa na kilala sa kasaysayan ay hindi naging 
matagumpay. Ang pinakamalimit imungkahi ay si 
Gyges, hari ng Lydia sa kanluraning Asia Minor, 
tinatawag na Guggu sa mga rekord ng Asirya- 
nong monarka na si Ashurbanipal. (Ancient Re- 
cords of Assyria and Babylonia, ni D. Luckenbill, 
1927, Tomo II, p. 297, 351, 352) Ngunit si Gyges ay 
namatay maraming dekada bago pa isulat ang hula 
ni Ezekiel. Samakatuwid, hindi katanggap-tanggap 
ang gayong pag-uugnay. Karagdagan pa, inilala- 
gay ng hula ang pagsalakay ni Gog sa “huling ba- 
hagi ng mga taon,” “sa huling bahagi ng mga 
araw.” (Eze 38:8, 16; ihambing ang Isa 2:2, Jer 
30:24; 2Ti 3:1.) Sa mga dahilang ito, ang pangalang 
Gog ay maliwanag na mahiwaga o makasagisag, 
anupat hindi pangalan ng sinumang kilalang taong 
hari o lider. 

Ang katibayan ay nakaturo sa isang katuparan 
na sa ibang teksto ay sinasabing sa “panahon ng 
kawakasan.” (Dan 11:35; 12:9, ihambing ang Apo 
12:12.) Karaniwang kinikilala ng mga iskolar at 
mga komentarista ng Bibliya na ang hula ay may 
kaugnayan sa panahon ng Mesiyanikong Kaharian. 


GOG 


Halimbawa, ang The New Schaff-Herzog Encyclo- 
pedia of Religious Knowledge ay nagkomento: “Si 
Gog ay lumilitaw bilang ang lider ng huling malu- 
pit na pagsalakay ng mga kapangyarihang panda- 
igdig sa kaharian ng Diyos.” (Inedit ni S. Jackson, 
1956, Tomo V, p. 14) Walang nalalamang katupa- 
ran nito sa likas na Israel. Makatuwiran na ang ka- 
tuparan sa “huling bahagi ng mga araw” ay may 
kinalaman sa espirituwal na Israel, ang kongregas- 
yong Kristiyano (Ro 2:28, 29; Gal 6:16), na inilara- 
wan ng apostol na si Pablo bilang mga anak ng 
“Jerusalem sa itaas” at pinapatnubayan nito. (Gal 
4:26) Ang mga puntong ito ay tumutulong upang 
makilala si Gog. 

Ang karagdagan pang pantulong ay matatagpu- 
an sa aklat ng Apocalipsis. Ang makahulang mga 
pangitain doon ay humula ng mabilis na pagdami 
ng pag-uusig laban sa kongregasyong Kristiyano 
mula sa makasagisag na dragon, si Satanas na Di- 
yablo. Ito ay mangyayari pagkatapos na ihagis 
siya, kasama ang kaniyang mga demonyo, mula sa 
langit tungo sa kapaligiran ng lupa, isang pagkilos 
na isinagawa ng Kaharian ng Diyos sa pamamagi- 
tan ni Kristo noong panahong si Jesus ay magsi- 
mulang humawak ng makaharing awtoridad. (Apo 
12:5-10, 13-17) Ang pagpipisan ng makalupang 
mga bansa laban sa Diyos, sa kaniyang Anak, at sa 
tapat na mga lingkod ng Diyos sa lupa ay may pro- 
minenteng bahagi sa mga pangitaing ito, gaya rin 
ng lubusang pagkatalo at pagkawasak ng gayong 
mga hukbo ng kaaway. (Apo 16:13-16, 17:12-14: 
19:11-21) Ang pagpipiging ng mga ibon sa mga 
bangkay ng gayong mga kaaway ng pamamahala 
ng Kaharian ni Kristo ay may kahalintulad din dito. 
--Ihambing ang Eze 39:4, 17-20 sa Apo 19:21. 

Ang hula sa Ezekiel may kinalaman kay Gog ay 
tumutukoy sa isang mabangis at pambuong-daig- 
dig na pagsalakay sa bayan ng Diyos. Bagaman si 
Gog ay maliwanag na lumalarawan sa koalisyon ng 
mga bansa na magsasagawa ng pagsalakay, ma- 
maniobrahin at pangungunahan ito ni Satanas na 
Diyablo. Ang pagsalakay na ito ang magiging san- 
hi ng lubusang pagkalipol ng gayong mga hukbong 
Sataniko sa pamamagitan ng kagila-gilalas na ka- 
pangyarihan ng Diyos.---Eze 38: 18-22. 

Libing ng Pulutong ni Gog. Ang libing ni 
“Gog at ng kaniyang buong pulutong" ay sa “libis 
niyaong mga dumaraan sa silangan ng dagat.” (Eze 
39:11) Ang An American Translation ay kababasa- 
han dito ng, “libis ng Abarim, sa silangan ng Dagat 
na Patay.” Ang pangalang Abarim ay ginagamit sa 
Bilang 33:47, 48 may kinalaman sa mga bundok 
sa S ng Dagat na Patay. (Tingnan ang ABARIM.) 
May dalawang malalalim na libis, o mga bangin, sa 
rehiyong ito, ang Arnon at ang Zered. Ang Arnon 


840 


ay mga 3 km (2 mi) ang lapad sa taluktok at mga 
520 m (1,700 piye) ang lalim. Ang Zered ay isang 
lambak na mas malalim pa, na ang matatarik na 
dalisdis ay mga 1,190 m (3,900 piye) ang lalim. 
Alinman sa mga libis na ito ay maaaring gami- 
tin upang kumatawan sa makahulang dakong libi- 
ngang ito, anupat ang Arnon ay nasa S ng dagat, 
samantalang ang Zered, na nasa TS, ang mas ma- 
dalas mapuntahan sa dalawa. O, yamang makasa- 
gisag ang inihaharap na larawan, maaaring walang 
tinutukoy na espesipikong libis. Ang paglilibing na 
ito sa isang malalim na dako sa tabi ng Dagat na 
Patay ay may kahalintulad din sa paglalarawan ng 
Apocalipsis tungkol sa pagliligpit sa mga sumasa- 
lansang sa Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng 
pagtatapon sa mga ito sa makasagisag na lawa ng 
apoy, at sa pamamagitan ng pagbubulid kay Sata- 
nas sa kalaliman.---Apo 19:20, 20:1-3. 


Ang Gog ba na tinutukoy sa Apocalipsis 
ay yaon ding Gog sa Ezekiel? 


3. Ang Apocalipsis 20:8 ay may binabanggit din 
na “Gog at Magog.” Ang dalawang pangalang ito ay 
ipinakikitang tumutukoy sa “mga bansa na nasa 
apat na sulok ng lupa” na nagpahintulot na ma- 
iligaw sila ni Satanas pagkatapos na pakawalan 
ito mula sa makasagisag na “kalaliman.” Yamang 
ipinakikita ng iba pang mga teksto na wawaka- 
san ng Milenyong Paghahari ni Kristo ang pam- 
bansang pamamahala at mga pagkakabaha-bahagi 
(Dan 2:44, 7:13, 14), lumilitaw na ang gayong “mga 
bansa” ay produkto ng paghihimagsik laban sa ka- 
niyang pambuong-daigdig na pamumuno. Sila ay 
hahayo “sa kalaparan ng lupa” upang palibutan 
“ang kampo ng mga banal at ang lunsod na mina- 
mahal.” Ito ay mangyayari kapag natapos na ang 
Milenyong Paghahari ni Kristo Jesus sa lupa.---Apo 
20:2, 3, 7-9. 

Ang paggamit sa mga pangalang “Gog at Magog” 
ay maliwanag na nagsisilbing pagdiriin sa ilang 
pagkakatulad sa pagitan ng situwasyong ito pagka- 
tapos ng Milenyo at niyaong sa mauunang pagsa- 
lakay. Kapuwa sa Ezekiel at sa Apocalipsis, ang 
mga sumasalansang ay marami (yaong nasa Apo- 
calipsis ay walang takdang bilang, “gaya ng buha- 
ngin sa dagat”): ang pagsalakay ay resulta ng isang 
malawakang sabuwatan at itutuon laban sa mga 
lingkod ng Diyos habang nagtatamasa sila ng ma- 
laking kasaganaan. Kaya lubhang angkop na gami- 
tin ang “Gog at Magog” upang ilarawan yaong mga 
maaakay tungo sa isang paghihimagsik pagkatapos 
ng Milenyo. Ang kanilang magiging wakas ay lu- 
busang pagkapuksa.---Apo 20:8-10, 14. 


841 


GOIIM [Mga Bansa]. 

1. Ang nasasakupan ni Haring Tidal, isang kaal- 
yado ng Elamitang hari na si Kedorlaomer. (Gen 
14:1-9) Bagaman maraming mungkahi ang iniha- 
rap, wala pang naitatag na pagkakakilanlan ng lo- 
kasyon nito. Dahil sa kahulugan ng terminong ito at 
sa pagkakasalin nito sa ibang mga teksto (Huk 4:2, 
Isa 9:1) bilang isang pangngalang pambalana (“mga 
bansa") sa halip na isang pangalang pantangi, imi- 
numungkahi ng ilan na ang Goiim ay isang kalipu- 
nan ng mga tribong nagmula sa iba't ibang bansa. 
--Tingnan ang TIDAL. 

2. Ang nasasakupan sa K ng Jordan ng isang Ca- 
naanitang hari na tinalo ni Josue. Tinutukoy siya bi- 
lang “ang hari ng Golim sa Gilgal.” (Jos 12:7, 23) 
Wala nang nalalaman pa tungkol sa Goiim na ito 
maliban sa bagay na ang Gilgal, posibleng ang sen- 
tro nito, ay hindi ang kilalang dakong pinagkampu- 
han ng mga Israelita na may gayunding pangalan 
malapit sa Jordan. 


GOLAN. Isang lunsod ng Basan sa teritoryo ng 
Manases. Pinili ito bilang isang kanlungang lunsod. 
(Deu 4:41-43, Jos 20:2, 8) Ibinigay sa mga Gersoni- 
tang Levita ang lunsod na ito bilang kanilang tira- 
han. (Jos 21:27, 1Cr 6:71) Ipinapalagay ng karami- 
han sa mga iskolar na ito ang Sahm el Joulane, na 
mga 28 km (17 mi) sa S ng Dagat ng Galilea. Ang 
distrito na binigyan ng pangalang ito, anupat tina- 
tawag ngayon na Ang Golan ngunit dati'y Gaulani- 
tis, ay waring mas malapit sa Dagat ng Galilea. 


GOLGOTA [[Pook ng] Bungo]. Ang lugar kung 
saan ibinayubay si Jesu-Kristo. Ito'y nasa labas ng 
lunsod ng Jerusalem, ngunit malapit lamang doon. 
(Mat 27:33, Ju 19:17-22, Heb 13:12) Isang lansangan 
at isang harding libingan ang kalapit nito. (Mat 
27:39; Ju 19:41) Ang “Golgota,” o “Pook ng Bungo,” 
ay tinatawag ding “Kalbaryo” (Luc 23:33, KJ, Dy), 
mula sa Latin na calvaria (bungo). Hindi sinasabi ng 
rekord ng Bibliya na ang Golgota ay nasa isang 
burol, bagaman binanggit nito na namasdan ng 
ilan mula sa malayo ang pagbabayubay rito.---Mar 
15:40: Luc 23:49. 

Ang Church of the Holy Sepulchre ay nakatayo 
ngayon sa kinikilalang lugar ng Golgota at libingan 
ni Jesus. Noong ikaapat na siglo C.E., inatasan ni 
Emperador Constantino si Obispo Macarius na ala- 
min kung saan ibinayubay at inilibing si Jesus. Si- 
nabi naman nito na ang lokasyong iyon ay ang kina- 
tatayuan ng templo ni Hadrian para kay Aphrodite 
(Venus). Dahil dito'y iniutos ni Constantino na bu- 
wagin ang templong ito at magtayo roon ng isang 
basilika na nang maglaon ay pinalawak at bina- 
go, anupat naging ang Church of the Holy Sepul- 
chre. Ipinakikita ng arkeolohikal na mga paghuhu- 


GOLIAT 


kay mula noong 1960 na ang lugar na ito'y ginamit 
bilang libingan, at ipinapalagay na totoo ito noong 
unang siglo C.E. Bagaman ang lugar na ito'y nasa 
loob ng kasalukuyang mga pader ng Jerusalem, pi- 
naniniwalaan na nasa labas ito ng mga pader ng 
lunsod noong panahon ni Jesus. 

Ang isa pang lokasyon na iminungkahi bilang lu- 
gar kung saan ibinayubay si Jesus ay isang lungos 
na 230 m (755 piye) sa HS ng Pintuang-daan ng 
Damasco. Ito'y kilala ngayon bilang Gordon's Cal- 
vary. Iminungkahi ito noong 1842 bilang ang tu- 
nay na lokasyon ng Golgota at ng libingan ni Je- 
sus. Noong 1883, ang lokasyong ito'y inindorso ni 
Heneral C. G. Gordon, na isang bayani ng mili- 
tar ng Britanya. Ngunit ang pag-uugnay na ito'y 
salig lamang sa pala-palagay. Batay sa arkeolohi- 
kal na katibayan, sinasabi ni Gabriel Barkay na 
ang karatig na Garden Tomb na malimit ituro sa 
mga turista bilang ang dakong libingan ni Jesus ay 
unang inuka at ginamit noong ikawalo o ikapitong 
siglo B.C.E. Hindi iyan tutugma sa deskripsiyon 
sa Juan 19:41 na “isang bagong alaalang libingan, 
na wala pang sinuman ang nailalagay.”---Biblical 
Archaeology Review, Marso/Abril 1986, p. 50. 

Ang pagtukoy sa Golgota ay madalas maging 
isang emosyonal na isyu sa relihiyon. Gayunman, 
walang arkeolohikal na katibayan na ang “Gordon's 
Calvary” ang lugar ng Golgota. Kung tungkol na- 
man sa lokasyong kinatatayuan ng Church of the 
Holy Sepulchre, bagaman isinaalang-alang sa pag- 
uugnay na ito ang mga tuklas sa arkeolohiya, ito'y 
pangunahin nang nakasalig sa tradisyon na mula pa 
noong ikaapat na siglo. Tungkol sa huling nabanggit 
na lokasyon, ganito ang sabi ng Biblical Archae- 
ology Review (Mayo/Hunyo 1986, p. 38): “Maaaring 
hindi tayo lubos na nakatitiyak na ang lugar ng Holy 
Sepulchre Church ang lugar na pinaglibingan kay 
Jesus, pero wala na tayong iba pang lugar na ma- 
kapaghaharap ng gayon kabigat na pag-aangkin.” 
Kaya ang lokasyon ng Golgota ay nananatiling pala- 
palagay lamang. 


GOLIAT. Ang higante mula sa lunsod ng Gat, 
tagapagtanggol ng hukbong Filisteo, na pinatay ni 
David. Si Goliat ay may pambihirang taas na anim 
na siko at isang dangkal (2.9 m, 9.5 piye). Ang ka- 
niyang tansong kutamaya ay tumitimbang nang 
5,000 siklo (57 kg: 126 na Ib) at ang tulis na bakal 
ng kaniyang sibat naman ay 600 siklo (6.8 kg: 
15 1b). (1Sa 17:4, 5, 7) Si Goliat ay isa sa mga Repa- 
im, maaaring isa siyang mersenaryong kawal na 
kasama ng hukbong Filisteo.-- 1Cr 20:5, 8, tingnan 
ang REPAIM, MGA. 

Di-nagtagal pagkatapos na pahiran ni Samuel si 
David, at pagkatapos na iwan ng espiritu ni Jehova 
si Haring Saul (1Sa 16:13, 14), ang mga Filisteo ay 


GOLONDRINA 


nagtipon sa Socoh para sa pakikipagdigma laban sa 
Israel at pagkatapos ay nagkampo sa Epes-damim. 
Habang magkaharap ang hukbo ng mga Filisteo at 
ang hukbo ni Saul sa magkabilang panig ng libis, 
ang dambuhalang mandirigmang si Goliat ay luma- 
bas mula sa kampo ng mga Filisteo at maingay na 
hinamon ang Israel na magharap ng isang lalaking 
lalaban sa kaniya nang isahan, anupat ang kalalaba- 
san ang magiging batayan kung aling hukbo ang 
magiging lingkod ng kabilang hukbo. Araw at gabi, 
sa loob ng 40 araw, ang hukbo ng Israel, na takot na 
takot, ay patuloy niyang tinutuya. Walang kawal na 
Israelita ang nagkaroon ng lakas ng loob na tangga- 
pin ang hamon.-- 1Sa 17:1-11, 16. 

Dahil sa pagtuya niya sa mga hukbo ng Diyos na 
buhay na si Jehova, naging tiyak ang kapahamakan 
ni Goliat. Ang kaniyang hamon ay tinanggap ng ka- 
bataang pastol na si David, samantalang sumasaka- 
niya ang espiritu ng Diyos. Kasunod ng tagapagda- 
la ng baluti na may dalang malaking kalasag, si 
Goliat ay lumapit habang isinusumpa niya si David 
sa pamamagitan ng kaniyang mga diyos. Tumugon 
si David sa kaniya: “Ikaw ay pumaparito sa akin tag- 
lay ang isang tabak at isang sibat at isang diyabelin, 
ngunit ako ay pumaparito sa iyo taglay ang pa- 
ngalan ni Jehova ng mga hukbo, ang Diyos ng 
mga hukbo ng Israel, na iyong tinuya.” (LARAWAN, 
Tomo 1, p. 745) Pinahilagpos ni David ang isang 
bato mula sa kaniyang panghilagpos:, bumaon ito sa 
noo ni Goliat, at bumagsak sa lupa ang higante. Lu- 
mapit si David at tumayo sa ibabaw ni Goliat at pi- 
nutol ang ulo nito sa pamamagitan ng sariling tabak 
nito. Kaagad itong sinundan ng pagtakas ng mga Fi- 
listeo at ng lansakang pagpatay sa kanila.--- 1Sa 17: 
26, 41-53. 

“Nang magkagayon ay kinuha ni David ang ulo ng 
Filisteo at dinala iyon sa Jerusalem, at ang mga san- 
data nito ay inilagay niya sa kaniyang tolda.” (1Sa 
17:54) Bagaman totoo na ang moog ng Sion ay na- 
bihag lamang ni David nang dakong huli (2Sa 5:7), 
ang lunsod mismo ng Jerusalem ay matagal nang 
tinatahanan ng mga Israelita, kasama ng mga Jebu- 
sita. (Jos 15:63; Huk 1:8) Nang maglaon, maliwanag 
na inilagak ni David ang tabak ni Goliat sa santu- 
waryo, sapagkat binabanggit sa ulat na ibinigay 
iyon ni Ahimelec na saserdote kay David noong tu- 
matakas si David mula kay Saul.-- 1Sa 21:8, 9. 

Ang isang talata na lumikha ng ilang suliranin ay 
ang 2 Samuel 21:19, kung saan sinasabi: “Pinabag- 
sak ni Elhanan na anak ni Jaare-oregim na Betlehe- 
mita si Goliat na Giteo, na ang tagdan ng kaniyang 
sibat ay gaya ng biga ng mga manggagawa sa ha- 
bihan.” Ang katulad na ulat sa 1 Cronica 20:5 ay ka- 
babasahan: “Pinabagsak ni Elhanan na anak ni Jair 
si Lami na kapatid ni Goliat na Giteo, na ang tagdan 


842 


ng kaniyang sibat ay gaya ng biga ng mga mangga- 
gawa sa habihan.” 

May ilang mungkahi na ibinibigay bilang pali- 
wanag sa problemang ito. Sinusuportahan ng Tar- 
gum ang isang tradisyon na si Elhanan ay si David 
din. Ang Soncino Books of the Bible naman, ine- 
dit ni A. Cohen (London, 1951, 1952), ay nagko- 
mento na walang suliranin kung mayroon mang 
dalawang Goliat, anupat nagkomento rin na ang 
Goliat ay maaaring isang titulong naglalarawan tu- 
lad ng “Paraon,” “Rabsases,” “Sultan.” Gayunman, 
dahil ang isang teksto ay tumutukoy kay “Jaare- 
oregim,” samantalang ang isa naman ay tumutukoy 
kay “Jair,” at tanging ang ulat sa Ikalawang Samuel 
ang kababasahan ng terminong “Betlehemita [Heb., 
behth hallachmi'],” gayong ang ulat lamang ng 
Mga Cronica ang kababasahan ng pangalang “Lami 
[eth-Lach:mi'],” iminumungkahi ng karamihan sa 
mga komentarista na ito'y resulta ng pagkakamali 
ng isang tagakopya.--Tingnan ang JAARE-OREGIM, 
LAMI. 


GOLONDRINA [sa Heb., shachaph, sa Ingles, 
gull]. Isa sa mga ibong naninila at kumakain ng 
bangkay kung kaya ipinagbawal kainin ayon sa ka- 
utusan ng Diyos na ibinigay sa mga Israelita.---Lev 
11:13, 16; Deu 14:12, 15. 

Bagaman isinalin ng King James Version ang pa- 
ngalang Hebreo ng ibong ito bilang “cuckow” (ka- 
kok), sa pangkalahatan ay tinanggihan na ang pag- 
kakasaling ito at mas pinapaboran ang sea gull 
(kung minsa'y tinatawag na sea mew). (Tingnan 
ang KAKOK.) Kinikilala ng ilang leksikograpo na ang 
sha'chaph ay halaw sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “maging payat, balingkinitan, o manipis,” 
na puwedeng lumarawan sa golondrina dahil ito'y 
balingkinitan at manipis ang katawan kung iha- 
hambing sa mahaba at patulis na mga pakpak nito. 
Naniniwala ang iba na ginaya ng pangalang Hebreo 
na sha chaph ang matinis na huni ng maingay na 
ibong ito. Kinilala rin ng mas matatandang bersiyon 
(LXX, Vg) na tumutukoy ito sa golondrinang panda- 
gat. Ang terminong Hebreo na sha chaph ay maaa- 
ring ituring na isang panlahatang termino para sa 
mga ibong-dagat na may mga paang tulad ng sa itik 
at kahawig ng golondrina. Kasali sa grupong ito ang 
tunay na mga golondrina, mga tern, mga skimmer, 
at mga skua. 

Ang mga golondrina, na kabilang sa pamilyang 
Laridae, ay karaniwan nang matitibay sa paglipad, 
at bukod sa mahusay silang lumangoy, sila'y nag- 
papahinga at natutulog pa nga sa tubig. Halinhi- 
nang ipinapagaspas ng golondrina ang mga pakpak 
nito, pumapaimbulog, umiikot-ikot, at sumasalim- 
bay pababa upang sunggaban ang pagkaing isda, 
insekto, at halos kahit anong uri ng yamutmot at 


843 


basura (anupat nagsisilbing kapaki-pakinabang na 
basurero sa mga daungan). Tinatangay ng mga 
herring gull ang mga tahong o iba pang mga mu- 
lusko at pagkatapos ay ibinabagsak ang mga ito sa 
batuhan para mabuksan at makain nila ang mga la- 
man. Bagaman kumakain ito ng mga bangkay, ang 
golondrina ay napakalinis sa mga kaugalian nito. 

Ang ilang uri ng golondrina, kabilang na ang her- 
ring gull (Larus argentatus) at ang iba't ibang uri ng 
black-headed gull (Larus ridibundus), ay matatag- 
puan sa Palestina sa kahabaan ng baybaying dagat 
ng Mediteraneo at sa palibot ng Dagat ng Galilea. 
Kalimita'y kulay puti sila, bagaman ang likod at ang 
ibabaw ng mga pakpak ay maaaring kulay abuhing 
perlas. Ang tuka nila ay matibay at bahagyang na- 
kakurba. Kadalasa'y namumuhay sila nang sama- 
sama at nagpupugad sa dalisdis ng mga bangin o sa 
kahabaan ng mga baybayin. Yamang ang katawan 
ng golondrina ay sinlaki ng katawan ng kalapati at 
kung minsa'y umaabot sa haba na mga 76 na senti- 
metro (30 pulgada), maaaring umabot nang hang- 
gang 1.5 m (5 piye) ang sukat ng nakabukang mga 
pakpak nito mula sa dulo't dulo. Palibhasa'y di- 
mapakali at walang kapaguran, kayang lumipad ng 
golondrina kahit sa mabagyong hangin. Dahil sa na- 
pakarami at patung-patong na mga balahibo nito, 
anupat mga 6,544 ang nabilang sa isang malaking 
golondrina, napananatiling mainit at tuyo ang kata- 
wan nito kahit matagal itong nagpapahinga sa tubig. 

Naglipana rin sa mga baybayin ng Palestina ang 
tern, na kabilang sa pamilyang Sternidae. Mas ma- 
nipis ang katawan nito kaysa sa golondrina at hindi 
ito kumakain ng bangkay. Magkasanga ang buntot 
nito at ang mahahabang papakipot na pakpak nito 
ay mas makitid kaysa sa mga pakpak ng mga go- 
londrina. Karamihan sa mga tern ay puti, bagaman 
karaniwa'y may itim o abuhing tuktok. Palibha- 
sa'y maliliit na isda ang pangunahing kinakain nito, 
ang tern ay umaali-aligid sa ere at pagkatapos ay 
biglang humahagibis sa tubig habang ang maha- 
ba, tuwid at payat na tuka nito ay nakaumang 
para hulihin ang bibiktimahin nito. Sa lahat ng 
mga ibong nandarayuhan, pinakamalayo ang nara- 
rating ng tern, anupat ang arctic tern (Sterna para- 
disaea) ay naglalakbay nang hanggang 35,400 km 
(22,000 mi) taun-taon. Gayunman, mas gustong 
mamalagi ng ilang tern sa mga baybayin ng mas 
maiinit na lugar. Dahil sa kanilang mabilis at napa- 
kagandang paglipad, tinagurian silang mga langay- 
langayan ng dagat. 

Tulad ng halkon at ng ibis, ang golondrina ay iti- 
nuring na sagradong ibon sa sinaunang Ehipto. 


GOMER. 
1. Apo ni Noe at unang binanggit na anak ni Ja- 
pet, ipinanganak pagkatapos ng Baha. (Gen 10:1, 2: 


GOMER 


1Cr 1:4, 5) Siya at ang kaniyang mga anak, sina As- 
kenaz, Ripat, at Togarma, ay nakatalang kabilang sa 
“mga pamilya ng mga anak ni Noe ayon sa kanilang 
mga angkan” na mula sa mga ito ay nangalat ang 
mga bansa pagkatapos ng Delubyo.--Gen 10:3, 32. 

Ang bansa na nagmula kay Gomer ay iniuug- 
nay ng kasaysayan sa sinaunang mga Cimmeriano, 
isang lahing Aryano na maliwanag na namayan 
sa rehiyon sa H ng Dagat na Itim. Noong ikawa- 
long siglo B.C.E., sa panahon ng paghahari ng Asir- 
yanong si Haring Sargon, lumilitaw na itinaboy 
sila ng mga Scita patawid sa Caucasus (ang bulu- 
bunduking pook sa pagitan ng Dagat na Itim at 
Dagat Caspian). Ang mga Cimmeriano ay duma- 
luhong sa Asia Minor, anupat sinalakay ang kahari- 
an ng Urartu (Ararat) at pinasok ang silangang 
Asia Minor, kung saan ang Armenianong pangalan 
para sa Capadocia, ang Gamirk' ay walang alinla- 
ngang nagpapahiwatig ng kanilang pagsalakay. Pa- 
libhasa'y napaharap sa isang malakas na Imper- 
yo ng Asirya sa dakong S, ang mga Cimmeriano 
ay tumulak pakanluran at nakipagdigma laban sa 
mga Frigiano at mga Lydiano. Nang dakong huli ay 
pinalayas sila mula sa Lydia ng Lydianong si Ha- 
ring Alyattes (hinalinhan ni Croesus). 

Sa hula ni Ezekiel (na maliwanag na natapos isu- 
lat noong mga 591 B.C.E.) may kinalaman sa pagsa- 
lakay ni “Gog ng lupain ng Magog” laban sa muling- 
tinipong bayan ni Jehova, “ang Gomer at ang lahat 
ng mga pangkat nito” ay itinalang kabilang sa mga 
hukbo ni Gog kasama ng Togarma na “mula sa pina- 
kamalalayong bahagi sa hilaga, at ang lahat ng mga 
pangkat nito.'--Eze 38:2-8, tingnan ang GOG Blg. 2; 
MAGOG Blg. 2; TOGARMA. 

2. Ang anak na babae ni Diblaim na naging asa- 
wa ni Oseas alinsunod sa mga tagubilin ni Jehova sa 
propetang iyon. (Os 1:2, 3) Pagkatapos nito, si Go- 
mer ay nagsilang ng tatlong anak, na ang makahu- 
lugang mga pangalan ay ginamit ng Diyos upang 
ihula ang kapaha-pahamak na mga resulta ng espi- 
rituwal na pangangalunya ng Israel sa anyo ng ido- 
latriya. Sa paglalahad sa pagsilang ng unang anak, 
isang anak na lalaki na pinanganlang Jezreel, sina- 
sabi ng ulat na si Gomer ay “nagsilang sa kaniya 
[kay Oseas] ng isang anak na lalaki.” Gayunman, 
may kaugnayan sa pagsilang ng sumunod na dala- 
wang anak, hindi tinukoy ang propeta bilang ama 
ng mga ito, at ito ang dahilan kung bakit sinasabing 
ang mga ito ay malamang na mga anak sa ligaw. 
(Os 1:3-9) Waring inilalarawan ng Oseas 3:1-3 ang 
pagpapabalik kay Gomer sa propeta mula sa isang 
mapangalunyang landasin, anupat binili na parang 
isang alipin, sa gayon ay nagsisilbing ilustrasyon 
ng muling pagtanggap ng Diyos sa Israel salig sa 
kanilang pagsisisi. 


GOMORRA 


GOMORRA. [Isa sa “mga lunsod ng Distrito,” 
na malamang ay malapit sa timugang dulo ng Da- 
gat na Patay. (Gen 13:12) Lumilitaw na ang Sodoma 
at Gomorra ang pangunahin sa mga lunsod na ito. 
Sa ngayon, naniniwala ang maraming iskolar na 
ang mga guho ng mga ito ay nasa ilalim ng Da- 
gat na Patay, bagaman sinasabi naman ng iba na 
ang mga guho ng mga lunsod ay maaaring yaong 
mga lugar sa kahabaan ng mga wadi sa dakong S 
at TS ng Dagat na Patay. Noong panahon ni Abra- 
ham, inilarawan ang pook na ito bilang “natutubi- 
gang mainam . . . tulad ng hardin ni Jehova.” (Gen 
18:10, tingnan ang DISTRITO NG JORDAN.) Nang mani- 
rahan ang pamangkin ni Abraham na si Lot sa ma- 
bungang Distritong ito, si Haring Birsa ng Gomorra 
kasama ang mga hari ng apat pang lunsod ng Dis- 
trito ay naghimagsik laban sa pamumuno ni Kedor- 
laomer ng Elam at ng tatlo pang hari na kaalyado 
nito. Sinalakay sila ng mga haring ito at noong tu- 
matakas sila, nahulog ang ilan sa kanilang mga ka- 
wal sa mga hukay ng bitumen sa lugar na iyon. 
Sinamsaman ng mga haring taga-Silangan ang So- 
doma at Gomorra, at binihag nila si Lot.--Gen 
14:1-12. 

Pagkaraan ng mahigit na 14 na taon, ang hiyaw 
ng pagdaing tungkol sa kabalakyutan ng Sodoma at 
Gomorra ay lubhang lumakas anupat nagsugo si Je- 
hova ng mga anghel upang siyasatin ang situwa- 
syon at pagkatapos ay puksain ang mga lunsod sa 
pamamagitan ng ulan ng apoy at asupre.---Gen 18: 
20, 21; 19:24, 28. 

Nang maglaon, ang lubusang pagkapuksa ng mga 
lunsod na ito ay ginamit bilang sagisag ng ganap na 
pagkalipol. (Deu 29:22, 23, Isa 1:9, 13:19: Jer 49:18) 
Sa makalarawang paraan, isiniwalat ni Jehova kung 
gaano kalubha ang kabalakyutang kinasadlakan ng 
mga tagapamahala at taong-bayan ng Juda at Jeru- 
salem. Sinabi niya sa kanila sa pamamagitan ng 
propetang si Isaias: “Dinggin ninyo ang salita ni Je- 
hova, ninyong mga diktador ng Sodoma. Pakinggan 
ninyo ang kautusan ng ating Diyos, ninyong bayan 
ng Gomorra.”--Isa 1:1, 10, Jer 23:14. 

Nang sawayin ni Jesus ang ilang unang-siglong 
Judiong lunsod, tinukoy niya ang napakasamang 
Sodoma at Gomorra. Sinaway niya ang di-nagsisi- 
sing Capernaum, kung saan personal niyang isina- 
gawa ang marami sa kaniyang makapangyarihang 
mga gawa. At tungkol sa lunsod na magtatakwil sa 
kaniyang mga alagad, anupat hindi mananampala- 
taya sa kabila ng makapangyarihang mga gawa na 
kanilang isinagawa bilang katibayan na sila'y si- 
nasang-ayunan ng Diyos, sinabi ni Jesus: “Higit na 
mababata ng lupain ng Sodoma at Gomorra ang 
Araw ng Paghuhukom kaysa ng lunsod na iyon.” 
(Mat 10:5-15, 11:23, 24) Yamang ang Sodoma at Go- 


844 


morra at ang mga lunsod sa palibot nila ay pinaru- 
sahan ng “walang-hanggang apoy,” na kumakata- 
wan sa walang-hanggang pagkalipol, maliwanag na 
si Jesus ay gumamit ng hyperbole upang idiin na 
malayong mangyari na magbago ang walang-pana- 
nampalatayang mga Judiong iyon kahit naroroon 
pa sila sa Araw ng Paghuhukom.---Jud 7. 


GOSEN. 

1. Isang pook sa Ehipto kung saan nanirahan ang 
mga Israelita sa loob ng 215 taon (1728-1513 B.C.E.). 
(Gen 45:10: 47:27) Bagaman hindi tiyak kung saan 
ang eksaktong lokasyon ng Gosen, lumilitaw na ito'y 
nasa silanganing bahagi ng Delta ng Nilo, ang pasu- 
kan patungo sa mismong Ehipto. Ipinakikita ito ng 
bagay na pagkagaling ni Jose sa kaniyang tirahan sa 
Ehipto, sinalubong niya sa Gosen ang kaniyang ama 
(na naglalakbay mula sa Canaan). (Gen 46:28, 29) 
Ipinakikita ng mga salin ng Griegong Septuagint na 
ang Gosen ay nasa kapaligiran ng Wadi Tumilat. 

Si Paraon ay nag-alaga ng mga baka sa Gosen, at 
ang mga Hebreo ay doon din nagpastol ng kanilang 
mga kawan at mga bakahan. (Gen 47:1, 4-6, 50:8) 
Ang paglalarawan sa pook bilang ang “pinakamai- 
nam ng lupain ng Ehipto” ay lumilitaw na isang re- 
latibong termino na nangangahulugang ang pinaka- 
matabang lupaing pastulan, na angkop na angkop sa 
partikular na mga pangangailangan ng pamilya ni 
Jacob. Maaaring ang Gosen din ang “lupain ng Ra- 
meses.” (Gen 47:6, 11) Pasimula sa ikaapat na dagok 
sa Ehipto, espesipikong pinili ni Jehova ang “Gosen” 
upang huwag itong mapinsala.---Exo 8:22, 9:26. 

2. Isang lunsod sa bulubunduking pook ng Juda. 
(Jos 15:20, 48, 51) Walang-katiyakang iniuugnay 
ito ng ilang iskolar sa Edh Dhahiriya, mga 18 km 
(11 mi) sa TK ng Hebron. Lumilitaw na ang “lupain 
ng Gosen” na tinutukoy sa Josue 10:41 at 11:16 ay 
isang distrito sa kapaligiran nito. Saklaw ng distri- 
tong ito ang bulubunduking pook sa pagitan ng He- 
bron at ng Negeb. 


GOZAN. Isang pangalan na waring ikinapit ka- 
puwa sa isang lugar at sa isang ilog. Sa 2 Hari 19:12 
at Isaias 37:12, lumilitaw na ang Gozan ay suma- 
saklaw sa isang lugar na mas malaki kaysa sa isang 
lunsod, sapagkat ang mga tumatahan dito ay naka- 
talang kabilang sa “mga bansa" na nilupig ng mga 
Asiryano. Maliwanag na dahil sa pagkakahawig ng 
mga salita, maraming iskolar ang naniniwala na 
ang Gozan ay maaaring katumbas ng Gauzani- 
tis, isang distrito ng Mesopotamia na tinukoy ni 
Ptolemy at itinuturing bilang ang “Guzana"” na bi- 
nanggit sa mga rekord ng Asirya. Ang sinaunang 
Guzana ay karaniwang iniuugnay sa makabagong 
Tell Halaf sa mataas na Ilog Khabur, mga 590 km 
(367 mi) sa SHS ng Dagat ng Galilea. 


845 


Sa 2 Hari 17:6 at 18:11 ang ilang salin ay kababa- 
sahan ng “Habor, na ilog ng Gozan” (AS, RS), sa ha- 
lip na “Habor sa [o, sa tabi ng] ilog ng Gozan” (NW, 
Yg), sa gayon ay itinuturing ding isang lugar ang 
Gozan sa mga tekstong ito. Ngunit ang salin na “Ha- 
bor, na ilog ng Gozan,” ay hindi kasuwato ng 1 Cro- 
nica 5:26. Sa tekstong ito, ang Habor ay itinalang 
nasa pagitan ng Hala at Hara, at ang Hara, hindi ang 
Habor, ang nakatala bago ang Gozan. Ipinahihiwa- 
tig nito na ang Habor at ang “ilog ng Gozan" (AS) ay 
hindi magkasingkahulugan. Kaya nga, yaong mga 
tumutukoy sa Gozan bilang isang lugar sa lahat ng 
paglitaw nito ay napipilitang tanggihan ang pagtu- 
koy ng Mga Cronica. Gayunman, yamang sa Hebreo 
ay maaaring isalin nang pare-pareho ang “ilog ng 
Gozan" sa tatlong tekstong iyon, may dahilan upang 
maniwala na sa kapaligiran ng isang ilog na tinata- 
wag na Gozan pinamayan ng hari ng Asirya ang 
ilan sa itinapong mga Israelita ng hilagang kahari- 
an. Sinasabi ng ilan na posibleng ang Qezel Owzan 
ng HK Iran ang “ilog ng Gozan.” Nagsisimula ito sa 
kabundukan sa TS ng Lawa ng Urmia (sa dating lu- 
pain ng mga Medo) at sa dakong huli ay bumubuhos 
bilang ang Sefid Rud o Ilog na Puti (ang pangalang 
itinawag sa mababang bahagi nito) patungo sa TK 
bahagi ng Dagat Caspian. Ayon sa isa pang pang- 
malas, ang Gozan ay isang ilog ng Mesopotamia. 


GRABA. Maliliit na bato. Sa Kasulatan, ang “gra- 
ba” ay ginagamit sa makatalinghagang diwa. Ang 
nakapipinsalang epekto ng pagtatamo ng tinapay sa 
pamamagitan ng kabulaanan ay inihahambing sa 
bibig ng isa na napuno ng graba. (Kaw 20:17) Ga- 
yundin, ang pagpapahirap ni Jehova sa di-tapat 
na Jerusalem sa pamamagitan ng mga Babilonyo ay 
inihahalintulad sa “pagbali sa mga ngipin sa pama- 
magitan ng graba.” (Pan 3:16) Ayon sa tradisyonal 
na Judiong kaisipan, aktuwal itong naranasan niya- 
ong mga dinala sa pagkatapon sa Babilonya. Sinasa- 
bi ng tradisyon na napilitan silang magluto ng tina- 
pay sa mga hukay na dinukal sa lupa at na, bilang 
resulta, nahaluan ng buhangin ang tinapay. 


GRANADA [sa Heb., rim:mohn: sa Ingles, 
pomegranate]. Isang prutas na kulay maroon kapag 
nahinog, hugis-mansanas, at may maliit na korona 
na nakausli sa ilalim. Sa loob ng matigas na balat 
nito ay maraming maliliit at makatas na kapsula, 
bawat isa ay may maliit na buto na kulay-rosas 
o pula. 

Ang puno ng granada (Punica granatum), tinutu- 
koy rin ng salitang Hebreo na rim-mohn”, ay tumu- 
tubo sa buong Gitnang Silangan. Bihira itong lu- 
mampas sa taas na 4.5 m (15 piye). Marami itong 
pakalat na mga sanga na may mga dahong mating- 
kad na luntian, kahugis ng ulo ng sibat at nagsisi- 


GRANISO 


bol ng mga bulaklak na matingkad na kulay-rosas 
hanggang iskarlata.--LARAWAN, Tomo 1, p. 742. 

Ang katas ng granada ay isang nakarerepreskong 
inumin (Sol 8:2), isang sirup naman na tinatawag na 
grenadine ang nakukuha sa mga buto nito, at ang 
mga bulaklak nito ay ginagamit sa pagtitimpla ng 
isang gamot na astringent na ipinanlulunas sa di- 
sintirya. Ang natatalukbungang mga pilipisan ng 
dalagang Shulamita ay inihambing sa “isang putol 
ng granada” at ang kaniyang balat naman sa “isang 
paraiso ng mga granada. "---Sol 4:3, 13; 6:7. 

Sa pamamagitan ni Moises, ipinangako ni Jehova 
sa bansang Israel na dadalhin Niya sila sa isang lu- 
pain ng trigo, sebada, mga punong ubas, mga igos, 
mga granada, mga olibo, at pulot-pukyutan. (Deu 
8:7-9) Bago nito, ang mga tiktik na pumasok sa lu- 
pain ay bumalik na may dalang mga ubas, mga igos, 
at mga granada. (Bil 13:2, 23) Sa Ehipto pa lamang 
ay kilala na ng mga Israelita ang granada, gaya ng 
ipinakikita ng kanilang reklamo sa Bilang 20:5. 

Ang laylayan ng damit na walang manggas sa ka- 
suutan ng mataas na saserdoteng si Aaron ay may 
isang hanay ng granada na yari sa sinulid na asul, 
lanang mamula-mulang purpura, at sinulid na is- 
karlata na pinagpili-pilipit at kasalitan ng mga ito 
ang ginintuang mga kampanilya. (Exo 28:33, 34, 
39:24-26) Noong maglaon, nang itayo ang templo, 
ang mga kapital ng dalawang tansong haligi sa ha- 
rap ng beranda ng bahay ay pinalamutian ng mga 
tanikala na may mga larawan ng granada.--1Ha 
7:18, 20, 42, 2Ha 25:17: 2Cr 3:16; 4:13, Jer 52:22, 23. 

Ang granada ay malawakang itinatanim noong 
panahon ng Bibliya, at walang alinlangan na ang 
mga pangalan ng mga lugar ng Rimon, En-rimon, 
at Gat-rimon ay hinalaw sa dami ng mga punung- 
kahoy na ito sa mga dakong iyon. (Jos 15:32: 19:45: 
Ne 11:29) Lubhang pinahalagahan ang puno ng gra- 
nada kung kaya madalas itong iugnay sa iba pang 
mahahalagang pananim na namumunga gaya ng 
punong ubas at puno ng igos.--Sol 7:12, 13; Joe 
1:12, Hag 2:19. 


GRANISO. Isang anyo ng presipitasyon na bi- 
nubuo ng bilug-bilog na mga butil ng yelo, o nagye- 
long ulan. Ang mga pagtukoy ng Bibliya sa pagi- 
ging mapaminsala ng graniso ay pinatototohanan 
ng nangyari sa iba't ibang bahagi ng daigdig ni- 
tong nakaraang mga taon. Noong 1985, isang bag- 
yo ng graniso sa Brazil ang pumatay ng mahigit 
sa 20 katao at nakasugat ng 300 pa. Ang napa- 
kalakas at makulog na mga bagyo ay maaaring 
lumikha ng graniso na kasinlalaki ng itlog o ng 
suha pa nga. Isang pagkalaki-laking batong graniso 
na napulot pagkatapos ng isang bagyo sa Kansas 
(E.U.A.) noong Setyembre 3, 1970, ang may diya- 
metro na mga 15 sentimetro (6 na pulgada). Ang 


GRESYA, MGA GRIEGO 


malalaking batong ito ay bumabagsak sa bilis na 
mga 160 km/oras (100 mi/oras). Ang graniso ay 
partikular na nakapipinsala sa mga pananim, anu- 
pat kung minsan, maaaring milyun-milyong dolyar 
ang malugi dahil lamang sa isang bagyo ng graniso. 

Ginamit ni Jehova. (Graniso ang isa sa mga 
puwersa na kung minsan ay ginagamit ni Jehova 
upang ganapin ang kaniyang salita at itanghal ang 
kaniyang dakilang kapangyarihan. (Aw 148:1, 8, Isa 
30:30) Ang unang nakaulat na halimbawa nito ay 
ang ikapitong salot sa sinaunang Ehipto, isang ma- 
paminsalang bagyo ng graniso na sumalanta sa pa- 
nanim, sumira sa mga punungkahoy, at pumatay 
kapuwa ng mga tao at mga hayop na nasa parang 
ngunit hindi nakaapekto sa mga Israelita sa Gosen. 
(Exo 9:18-26, Aw 78:47, 48, 105:32, 33) Nang mag- 
laon, sa Lupang Pangako, nang saklolohan ng mga 
Israelita, sa ilalim ni Josue, ang mga Gibeonita, na 
pinagbabantaan ng alyansa ng limang hari ng mga 
Amorita, malalaking batong graniso ang ginamit ni 
Jehova laban sa sumasalakay na mga Amorita. Sa 
pagkakataong ito, mas marami ang namatay sa 
mga batong graniso kaysa sa pakikipagbaka sa Isra- 
el.--Jos 10:3-7, 11. 

Makasagisag. Gayunman, hindi pinaligtas ni 
Jehova sa mapangwasak na graniso ang di-tapat na 
Israel. (Hag 2:17) Karagdagan pa, sa pamamagitan 
ng kaniyang propetang si Isaias, inihula niya ang 
pagbagsak ng sampung-tribong kaharian sa pama- 
magitan ng mga Asiryano, anupat inihambing ang 
nananakop na mga hukbong Asiryano sa isang 
“makulog na bagyo ng graniso.” (Isa 28:1, 2) Sa ka- 
tulad na paraan, papalisin ng mga Babilonyo, tulad 
ng graniso, ang “kanlungang kasinungalingan” ng 
Juda, samakatuwid nga, ang pakikipag-alyansa ng 
Juda sa Ehipto para sa tulong na pangmilitar.--Isa 
28:14, 17: 31:1-3. 

Sa aklat ng Apocalipsis, binabanggit ang graniso 
kaugnay ng paghihip sa trumpeta ng una sa pitong 
anghel na may mga trumpeta, at may kaugnayan 
sa pagbubukas ng makalangit na santuwaryo ng 
templo ng Diyos. (Apo 8:2, 7: 11:19) Pagkatapos, 
nang ibuhos ang ikapitong mangkok ng galit ng 
Diyos, ang makasagisag na mga batong graniso 
na tumitimbang nang mga isang talento (20.4 kg: 
45 Ib) ay lumagpak sa mga taong balakyot.---Apo 
16:1, 17, 21. 

“Para sa araw ng digmaan.” Nang magsalita 
si Jehova kay Job mula sa buhawi, sinabi niya na 
naglaan siya ng mga imbakan ng graniso para sa 
“araw ng labanan at digmaan.” (Job 38:1, 22, 23) 
Angkop nga, kung gayon, na binabanggit ang gra- 
niso kasama ng mga elementong gagamitin laban 
sa sumasalakay na mga puwersa ni “Gog."---Eze 
38:18, 22. 


846 


GRESYA, MGA GRIEGO. Ang mga panga- 
lang ito ay nanggaling sa Grai'koi, ang pangalan ng 
isang tribo sa HK Gresya. Ikinapit ng mga Italyano 
ang pangalang ito (sa Lat., Graeci) sa mga nani- 
nirahan sa Gresya sa pangkalahatan. Nang ban- 
dang huli, maging si Aristotle sa kaniyang mga 
akda ay gumamit ng terminong ito sa katulad na 
paraan. 

Isa pang mas naunang pangalan, mga loniano, 
ang lumitaw mula noong ikawalong siglo B.C.E. sa 
mga rekord na cuneiform ng Asirya, at gayundin sa 
mga ulat ng Persia at Ehipto. Ang pangalang ito ay 
nanggaling sa pangalan ni Javan (sa Heb., Ya:wan'), 
na anak ni Japet at apo ni Noe. Si Javan ang Japeti- 
kong ninuno ng unang mga tao sa Gresya at sa na- 
kapalibot na mga pulo, at maliwanag na pati ng 
unang mga tao sa Ciprus, mga bahagi ng timugang 
Italya, Sicilia, at Espanya.--Gen 10:1, 2, 4, 5; 1Cr 
1:4, 5, 7; tingnan ang ELISA, JAVAN; KITIM. 

Bagaman ang “loniano” sa ngayon ay tumutukoy 
sa dagat na nasa pagitan ng timugang Italya at ti- 
mugang Gresya, kasama ang kawing ng mga pulo 
malapit sa K baybayin ng Gresya, ang pangalan ay 
dating may mas malawak na kahulugan na mas ka- 
suwato ng paggamit ng Hebreong Kasulatan sa “Ja- 
van.” Noong ikawalong siglo B.C.E., nagsalita ang 
propetang si Isaias hinggil sa panahon kapag ang pi- 
nabalik na mga tapon ng Juda ay ipadadala sa ma- 
lalayong bansa, kasama rito ang “Tubal at Javan, 
ang malalayong pulo.”---Isa 66:19. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang lupain 
ay tinatawag na Hellas' (“Gresya,” Gaw 20:2), at ang 
mga tao naman ay Helle:nes. Sinimulang gamitin 
ng mga Griego mismo ang mga pangalang ito ilang 
siglo bago pa ang Karaniwang Panahon. Ang “Hel- 
las” ay maaaring nauugnay kay “Elisa,” na isa sa 
mga anak na lalaki ni Javan. (Gen 10:4) Ang panga- 
lang Acaya ay ikinapit din sa gitna at timugang 
Gresya pagkatapos ng pananakop ng Roma noong 
146 B.C.E. 

Ang Lupain at ang Kaanyuan Nito. Saklaw 
ng Gresya ang timugang bahagi ng bulubunduking 
Balkan Peninsula at ang kalapit na mga pulo sa Da- 
gat loniano sa K at Dagat Aegeano sa S. Masusum- 
pungan sa dakong T ang Mediteraneo. Hindi mati- 
yak ang hilagang hangganan ng Gresya, lalo na 
yamang noong mas sinaunang mga panahon ay 
hindi nabubuklod sa isang partikular na bansa ang 
mga Javanita ng Gresya. Ngunit nang maglaon, ang 
terminong “Gresya” ay inuunawa na nakaaabot sa 
mga rehiyon ng Illyria, na kahangga ng baybayin 
ng Adriatico, at ng Macedonia. Ang totoo, maaaring 
iisa ang angkang pinagmulan ng mga taga-Macedo- 
nia at ng mga taong tinawag na mga Griego nang 
bandang huli. 


847 


Ang lupain noon, gaya rin ngayon, ay baku-bako 
at mabato, anupat ang mga tatlong-kapat ng kalu- 
paan ay mga bundok na batong-apog. Makapal ang 
kagubatan sa mga dalisdis ng kabundukan. Dahil sa 
kakulangan ng matatabang kapatagan at libis at ang 
lupa ay mabato, kakaunti ang lupain para sa agrikul- 
tura. Gayunman, ang banayad na klima ay angkop 
sa pagtatanim ng mga olibo at ubas. Ang iba pang 
mga produkto ay sebada, trigo, mansanas, igos, at 
granada. Nakapanginginain naman sa mga lugar na 
di-nabubungkal ang mga kawan ng tupa at kam- 
bing. Doon ay may ilang deposito ng mineral---pi- 
lak, zinc, tanso, tingga---at maraming de-kalidad na 
marmol ang makukuha sa mga bundok. Sa hula ni 
Ezekiel (27:1-3, 13), kabilang ang Javan sa mga na- 
kikipagkalakalan sa Tiro at ang “mga kagamitang 
tanso” ay isa sa mga produktong ipinangangalakal. 

Mga pakinabang may kaugnayan sa dagat. 
Ang paglalakbay sa lupa ay mabagal at mahirap da- 
hil sa mga bundok. Ang mga kariton na hila ng mga 
hayop ay madaling mabalaho kapag taglamig. Dahil 
dito, ang dagat ang pinakamainam na daanan ng 
mga Griego para sa transportasyon at komunika- 
syon. Ang mahaba at paliku-likong baybayin na 
may mga look at ilug-ilugan ay naglaan ng mara- 
ming daungan at silungan para sa mga barko. Da- 
hil sa ilang papasok na gulpo, iilang lugar lamang 
sa loob ng sinaunang lupain ang mahigit 60 km 
(40 mi) ang layo mula sa dagat. Ang timugang ba- 
hagi ng mismong kontinente ng Gresya, tinatawag 
na Peloponnesus, ay halos isa nang pulo. Isang ma- 
kitid na kalupaan lamang sa pagitan ng Gulpong Sa- 
ronic at Gulpo ng Corinto ang nagdurugtong ng Pe- 
loponnesus sa gitnang Gresya. (Sa ngayon, ang 
Kanal ng Corinto ay bumabagtas sa makitid na ismo 
nang mga 6 na km [3.5 mi] at walang mga pangha- 
lang, kung kaya lubusan nang nahiwalay ang Pelo- 
ponnesus.) 

Noon pa mang sinaunang panahon, ang mga Ja- 
vanita ng Gresya ay nakapaglalayag na sa da- 
gat. Ang pinakatakong ng “bota” ng Italya ay mga 
160 km (100 mi) lamang sa ibayo ng Kipot ng Otran- 
to mula sa HK Gresya. Sa S, ang mga kapuluan (mga 
kawing ng mga pulo na binubuo ng nakausling mga 
taluktok ng mga bundok na nakalubog sa dagat) ay 
nagsilbing dambuhalang mga tuntungang-bato pa- 
tawid ng Dagat Aegeano patungo sa Asia Minor. 
Sa HS sulok ng Dagat Aegeano, isang makitid na da- 
anan, ang Hellespont (tinatawag ding Dardanelles), 
ang patungo sa Dagat ng Marmara at pagkatapos ay 
sa kipot ng Bosporus patungo sa Dagat na Itim. Ga- 
yundin, sa pamamagitan ng paglalayag sa tabi ng 
timugang baybayin ng Asia Minor, ang mga bar- 
kong Griego ay maagang nakapaglakbay patungo sa 
mga baybayin ng Sirya at Palestina. Maaaring lakba- 


GRESYA, MGA GRIEGO 


yin ng isang barko ang distansiyang 100 km (60 mi) 
sa liwanag ng araw. Kaya naman ang paghahatid ng 
mga liham ni Pablo sa mga taga-Tesalonica sa Mace- 
donia, malamang na isinulat sa Corinto, ay maaa- 
ring inabot nang isang linggo o mahigit pa, depen- 
de sa lagay ng panahon (at sa dami ng daungang 
hinintuan ng barko). 

Ang impluwensiya at mga pamayanan ng mga 
Griego ay hindi lamang limitado sa pinakakontinen- 
te ng Gresya. Ang maraming pulo sa mga dagat ng 
loniano at Aegeano ay itinuring ding bahagi ng Gre- 
sya. Ang timugang Italya at Sicilia ay kasama noon 
sa tinatawag na Kalakhang Hellas o, sa Latin, Graecia 
Magna. Ipinakikita ng katibayan ng kasaysayan na 
ang mga Javanita ng Gresya ay nakipag-ugnayan at 
nakipagkalakalan sa mga Javanita ng Tarsis (Espan- 
ya), anupat nahigitan pa ang mga taga-Fenicia sa 
bagay na ito. Nagkaroon din ng gayong kaugnayan 
ang mga Griego sa mga Javanita ng Ciprus. 

Pinagmulan ng mga Tribong Griego. Iba't 
ibang ideya ang iminumungkahi ng makabagong 
mga istoryador hinggil sa pinagmulan ng mga 
tribong Griego at sa pagdating nila sa lugar na 
iyon. Ang pangmalas ng nakararami na nagkaroon 
ng sunud-sunod na “mga pagsalakay” ng mga tri- 
bo mula sa hilaga ay pangunahing nakasalig sa 
mga mito ng mga Griego at pala-palagay ng mga 
arkeologo. Ang totoo, ang sekular na kasaysayan 
may kinalaman sa Gresya ay nagsimula lamang no- 
ong mga ikawalong siglo B.C.E. (anupat ang unang 
Olimpiyada ay ipinagdiwang noong 776 B.C.E.), at 
ang rekord na posibleng iugnay dito ay mula la- 
mang noong ikalimang siglo B.C.E. Ito ay maraming 
siglo pagkaraan ng Baha at samakatuwid ay mata- 
gal na panahon na pagkaraang mangalat ang mga 
pamilya dahil sa paggulo sa wika ng mga tao sa Ba- 
bel. (Gen 11:1-9) Sa loob ng maraming siglong 
iyon, maaaring nahaluan ng ibang mga grupo ang 
orihinal na angkan ni Javan at ng kaniyang mga 
anak, ngunit para sa yugto bago ang unang milen- 
yo B.C.E. ay puro kaduda-dudang teoriya lamang 
ang inihaharap. 

Pangunahing mga tribong Griego. Kabilang 
sa pangunahing mga tribo sa Gresya ang mga 
Acheano ng Thessaly, gitnang Peloponnesus, at 
Boeotia, ang mga Aeoliano sa S gitnang Gresya at 
sa HK bahagi ng Asia Minor na tinatawag na Aeo- 
lia, at sa kalapit na mga pulo, ang mga Dorian ng 
silangang Peloponnesus, timugang mga pulo ng Da- 
gat Aegeano, at TK bahagi ng Asia Minor, at ang 
mga loniano ng Attica, pulo ng Euboea, mga pulo 
ng gitnang bahagi ng Dagat Aegeano, at K mga 
baybayin ng Asia Minor. Gayunman, hindi matiyak 
ang kaugnayan sa pagitan ng mga tribong ito at ng 
mas sinaunang mga taga-Macedonia. 


GRESYA, MGA GRIEGO 


Tradisyon ng mga Patriyarka at ang mga 
Estadong-Lunsod. Ang mga tribong nagsasalita 
ng Griego ay independiyente, at maging sa loob ng 
mga tribo, ang nabuong mga estadong-lunsod ay 
independiyente rin. Ang isang dahilan nito ay ang 
heograpikong kaanyuan ng Gresya. Maraming Grie- 
go ang naninirahan sa mga pulo, ngunit sa pi- 
nakakontinente, ang karamihan ay naninirahan sa 
maliliit na libis na napalilibutan ng mga bundok. 
Tungkol sa sinaunang kayarian ng kanilang lipunan, 
iminumungkahi ng The Encyclopedia Americana 
ang pangmalas na ito: “Ang pangunahing yunit ng 
lipunan ay ang sambahayan ng patriyarka. ... Ang 
tradisyon ng mga patriyarka ay matibay na na- 
katatag sa kulturang Griego: ang aktibong mga 
mamamayan ng isang estadong-lunsod (polis) ay 
adultong mga lalaki lamang. Ang pamilya ng patri- 
yarka ay nakapaloob sa sunud-sunod na mga pang- 
kat na may iisang sentro--ang lipi (genos), ang 
'phratry [o grupo ng mga pamilya], ang tribo.” 
(1956, Tomo XIII, p. 377) Katulad na katulad ito ng 
patriyarkal na kaayusan pagkaraan ng Baha na ini- 
larawan sa aklat ng Genesis sa Bibliya. 

Ang kaayusan sa Gresya ay waring katulad niya- 
ong sa Canaan, kung saan ang iba't ibang tribo (na 
nagmula kay Canaan) ay bumubuo ng maliliit na 
kaharian, kadalasa'y nakapalibot sa isang partikular 
na lunsod. Ang Griegong estadong-lunsod ay tina- 
tawag na polis. Waring ang terminong ito ay orihi- 
nal na ikinapit sa isang akropolis, o nakukutaang 
mataas na dako, na sa palibot niyaon ay nagkaroon 
ng mga pamayanan. Nang maglaon, tumukoy ito 
sa buong lugar at sa mga mamamayan ng esta- 
dong-lunsod. Maliliit lamang ang karamihan sa mga 
Griegong estadong-lunsod, karaniwan ay wala pang 
10,000 mamamayan (bukod pa sa mga babae, mga 
alipin, at mga bata). Sa karurukan nito, noong ikali- 
mang siglo B.C.E., sinasabing ang Atenas ay may- 
roon lamang mga 43,000 mamamayang lalaki. Ang 
Sparta ay mayroon lamang mga 5,000. Tulad ng 
maliliit na kaharian sa Canaan, kung minsan ay 
nagkakaisa ang mga Griegong estadong-lunsod at 
kung minsan naman ay naglalabanan. Ang bansa 
ay nanatiling nababahagi sa pulitika hanggang no- 
ong panahon ni Felipe (II) ng Macedon. 

Pag-eeksperimento sa Demokrasya. Baga- 
man hindi gaanong nababatid ang paraan ng pama- 
mahala ng karamihan sa mga Griegong estadong- 
lunsod, anupat yaon lamang sa Atenas at Sparta 
ang lubusang nalalaman, maliwanag na malaki ang 
kaibahan ng kanilang mga pamahalaan sa mga pa- 
mahalaan ng Canaan, Mesopotamia, o Ehipto. No- 
ong panahong tinatawag na makasaysayang yugto, 
ang mga Griegong estadong-lunsod ay nagkaroon 
ng mga mahistrado, mga sanggunian, at isang ka- 
pulungan (ek:kle:si'a) ng mga mamamayan, bilang 


848 


kahalili ng mga hari. Ang Atenas ay nag-ekspe- 
rimento sa tuwirang demokratikong pamamahala 
(ang salitang “demokrasya” ay nagmula sa Grie- 
gong de mos, nangangahulugang “mga tao,” at kra- 
tos, nangangahulugang “pamamahala”). Sa kaayu- 
sang ito, ang buong kalipunan ng mga mamamayan 
ang bumubuo sa lehislatura, anupat nagsasalita at 
bumoboto sa kapulungan. Gayunman, ang “mga 
mamamayan" ay isa lamang minorya, yamang ang 
mga babae, mga residenteng banyaga, at mga ali- 
pin ay walang mga karapatan ng pagkamamama- 
yan. Ipinapalagay na mga alipin ang bumubuo sa 
halos isang katlo ng populasyon ng maraming esta- 
dong-lunsod, at tiyak na dahil sa kanilang pagtatra- 
baho bilang mga alipin kung kaya nagkaroon ng 
libreng panahon ang “mga mamamayan” upang 
makibahagi sa pulitikal na kapulungan. Mapapan- 
sin na ang pinakamaagang pagtukoy sa Gresya sa 
Hebreong Kasulatan, noong mga ikasiyam na sig- 
lo B.C.E., ay bumabanggit sa mga Judeano na ipi- 
nagbili ng Tiro, Sidon, at Filistia bilang mga alipin 
sa “mga anak ng mga Griego [sa literal, “mga Java- 
nita” o “mga loniano"].”---Joe 3:4-6. 

Mga Produkto at Hanapbuhay. Bukod sa ag- 
rikultura na kanilang pangunahing gawain, ang 
mga Griego ay gumawa at nagluwas ng maraming 
produkto. Ang mga plorerang Griego ay napaban- 
tog sa buong rehiyon ng Mediteraneo: mahalagang 
produkto rin ang mga kagamitang pilak at ginto at 
mga kayong lana. Maraming maliliit at independi- 
yenteng pagawaan ang pag-aari ng mga bihasang 
manggagawa, na may katulong na ilang trabaha- 
dor, alipin o taong laya. Sa Griegong lunsod ng Co- 
rinto, sumama ang apostol na si Pablo kina Aquila 
at Priscila sa hanapbuhay nilang paggawa ng tolda, 
malamang ay gamit ang kayo na yari sa balahibo 
ng kambing, na sagana sa Gresya. (Gaw 18:1-4) 
Ang Corinto ay naging isang pangunahing sentro 
ng komersiyo dahil sa estratehikong posisyon nito 
malapit sa Gulpo ng Corinto at Gulpong Saronic. 
Ang iba pang mga pangunahing lunsod ng komer- 
siyo ay ang Atenas at Aegina. 

Kultura at Sining ng mga Griego. Mga lala- 
ki lamang ang binibigyan ng edukasyon sa Gresya, 
at ang pangunahing tunguhin nito ay gawin silang 
“mabubuting mamamayan.” Ngunit ang bawat es- 
tadong-lunsod ay may kani-kaniyang ideya kung 
ano ang mabuting mamamayan. Sa Sparta, ang 
edukasyon ay halos puro pisikal (ihambing ang payo 
ni Pablo kay Timoteo sa 1Ti 4:8), anupat ang mga 
batang lalaki ay kinukuha sa kanilang mga magu- 
lang sa edad na 7 at itinitira sa mga baraks hang- 
gang sa edad na 30. Sa Atenas, nang maglaon ay 
mas itinampok ang panitikan, matematika, at si- 
ning. Isang pinagkakatiwalaang alipin, tinatawag na 
pai-da:-go-gos', ang naghahatid sa bata sa paaralan, 


849 


kung saan ang pagsasanay ay nagsisimula sa edad 
na anim. (Pansinin na sa Gal 3:23-25, inihambing ni 
Pablo ang Kautusang Mosaiko sa isang pai-da-go- 
gos’; tingnan ang TAGAPAGTURO.) Popular na popular 
sa Atenas ang pagkatha ng mga tula, at ang mga 
mag-aaral ay kailangang magsaulo ng maraming 
tula. Bagaman ang edukasyon ni Pablo ay natamo 
niya sa Tarso ng Cilicia, gumamit siya ng maikling 
pagsipi sa isang tula upang maitawid ang kaniyang 
mensahe sa Atenas. (Gaw 17:22, 28) Naging popu- 
lar ang mga dula, kapuwa ang mga trahedya at mga 
komedya. 

Ang pilosopiya ay binigyan ng malaking impor- 
tansiya sa Atenas, at nang maglaon ay sa buong 
Gresya. Kabilang sa mga pangunahing grupo ng 
mga pilosopo ang mga Sophist, na nagsasabing ang 
katotohanan ay depende lamang sa opinyon ng in- 
dibiduwal, ang pangmalas na ito (na katulad niya- 
ong sa mga Hindu) ay tinutulan ng bantog na mga 
pilosopong Griego gaya ni Socrates, ng kaniyang 
mag-aaral na si Plato, at ng mag-aaral ni Plato na si 
Aristotle. Ang ibang mga pilosopiya ay may kinala- 
man sa sukdulang pinagmumulan ng kaligayahan. 
Itinuro ng mga Estoico na ang kaligayahan ay ma- 
tatamo sa pamumuhay kaayon ng makatuwirang 
pag-iisip at na ito lamang ang mahalaga. Naniwala 
naman ang mga Epicureo na ang kaluguran ang tu- 
nay na pinagmumulan ng kaligayahan. (Ihambing 
ang pananalita ni Pablo sa mga taga-Corinto sa 1Co 
15:32.) Ang mga pilosopo ng huling nabanggit na 
dalawang grupo ay kabilang sa mga nakipag-usap 
kay Pablo sa Atenas, na humantong sa pagdadala sa 
kaniya sa Areopago para mapakinggan siya roon. 
(Gaw 17:18, 19) Ang isa pang grupo ay ang mga 
Skeptic, na nagturo na diumano'y walang anumang 
bagay sa buhay ang may kabuluhan. 

Noong mas huling mga yugto, ang mga Griego ay 
naging mapag-usisa at nahilig sa talakayan at paki- 
kipag-usap tungkol sa mga bagay na bago. (Gaw 
17:21) Sinikap nilang lutasin ang ilan sa mga pangu- 
nahing katanungan sa buhay at sa uniberso sa pa- 
mamagitan ng lohika ng tao (at espekulasyon). Kaya 
naman itinuring ng mga Griego na sila ang mga in- 
telihenteng tao ng sinaunang daigdig. Sa unang li- 
ham ni Pablo sa mga taga-Corinto, inilagay niya ang 
gayong karunungan at intelektuwalismo ng tao sa 
wastong dako nito nang sabihin niya: “Kung iniisip 
ng sinuman sa inyo na siya ay marunong sa siste- 
mang ito ng mga bagay, magpakamangmang siya, 
upang siya ay maging marunong. . . . “Alam ni Je- 
hova na ang mga pangangatuwiran ng mga taong 
marurunong ay walang saysay.” (1Co 1:17-31, 2:4- 
13, 3:18-20) Sa kabila ng lahat ng kanilang mga de- 
bate at pagsusuri sa pilosopiya, ipinakikita ng kani- 
lang mga akda na wala silang natagpuang tunay na 
saligan ng pag-asa. Gaya ng itinawag-pansin ng 


GRESYA, MGA GRIEGO 


mga propesor na sina J. R. S. Sterrett at Samuel 
Angus: “Wala nang ibang panitikan ang naglalaman 
ng mas maraming kahabag-habag na panaghoy 
tungkol sa mga kalungkutan ng buhay, paglalaho 
ng pag-ibig, pagiging mapandaya ng pag-asa, at ka- 
lupitan ng kamatayan.”--Funk and Wagnalls New 
Standard Bible Dictionary, 1936, p. 313. 

Relihiyong Griego. Ang pinakamaagang im- 
pormasyon tungkol sa relihiyong Griego ay masu- 
sumpungan sa epikong tula ni Homer. Dalawang 
epikong tula, ang Iliad at ang Odyssey, ang ipinapa- 
lagay ng mga istoryador na isinulat ni Homer. Ang 
pinakamatatandang pirasong papiro ng mga tulang 
ito ay pinaniniwalaang mula pa noong 150 B.C.E. 
Gaya ng sabi ni George G. A. Murray, isang prope- 
sor ng Griego, tungkol sa nabanggit na mga teksto, 
ang mga ito ay “lubhang naiiba sa ating vulgate,” 
samakatuwid nga, mula sa tekstong tinanggap na 
ng karamihan nitong nakalipas na mga siglo. (Ency- 
clopeedia Britannica, 1942, Tomo 11, p. 689) Sa ga- 
yon, di-tulad ng Bibliya, hindi naingatan ang integ- 
ridad ng mga teksto ni Homer, kundi ang mga ito'y 
lubhang nagpabagu-bago, gaya ng ipinakikita ni 
Propesor Murray. Ang mga tula ni Homer ay tuma- 
talakay sa mga bayaning mandirigma at mga diyos 
na katulad na katulad ng mga tao. 

Ipinakikita ng katibayan na naimpluwensiyahan 
ng Babilonya ang relihiyong Griego. Ang isang si- 
naunang pabulang Griego ay halos literal na salin 
ng isang orihinal na pabulang Akkadiano. 

Isa pang makata, si Hesiod, malamang na nabu- 
hay noong ikawalong siglo B.C.E., ang kinikilalang 
nagsaayos ng maraming mito at alamat ng mga 
Griego. Ang Theogony ni Hesiod, kasama ng mga 
tula ni Homer, ang bumubuo sa pangunahing sa- 
gradong mga akda, o teolohiya, ng mga Griego. 

Kapag isinasaalang-alang ang mga mito ng mga 
Griego, kawili-wiling malaman kung paano binibig- 
yang-linaw ng Bibliya ang posible o malamang na 
pinagmulan ng mga ito. Gaya ng ipinakikita ng 
Genesis 6:1-13, bago ang Baha, ang anghelikong 
mga anak ng Diyos ay bumaba sa lupa, nagka- 
tawang-tao, at sumiping sa magagandang babae. 
Nagkaroon sila ng mga supling na tinawag na mga 
Nefilim, o mga Tagapagbuwal, samakatuwid nga, 
“yaong mga nagpapangyari na mabuwal ang iba.” 
Dahil sa di-likas na pagsasamang ito ng mga espiri- 
tung nilalang at mga tao, at dahil sa mestisong lahi 
na kanilang iniluwal, ang lupa ay napuno ng imora- 
lidad at karahasan. (Ihambing ang Jud 6; 1Pe 3:19, 
20, 2Pe 2:4, 5: tingnan ang NEFILIM.) Tulad ng iba na 
nabuhay noong panahon pagkaraan ng Baha, tiyak 
na narinig ni Javan, na pinagmulan ng mga Griego, 
ang ulat hinggil sa mga panahon at kalagayan bago 
ang Baha, malamang na mula sa kaniyang amang si 


GRESYA, MGA GRIEGO 


Japet na nakaligtas sa Baha. Ngayon, pansinin kung 
ano ang isinisiwalat ng mga akda na kinikilalang isi- 
nulat nina Homer at Hesiod. 

Ang maraming diyos at diyosa na kanilang inila- 
rawan ay may anyong tao at pambihirang kaganda- 
han, bagaman madalas ay malahigante at nakahihi- 
git sa tao. Sila ay kumakain, umiinom, natutulog, 
nagkakaroon ng seksuwal na pakikipagtalik sa isa't 
isa at maging sa mga tao, namumuhay bilang mga 
pamilya, nag-aaway at naglalabanan, nang-aakit at 
nanggagahasa. Bagaman diumano'y banal at imor- 
tal, nakagagawa rin sila ng iba't ibang uri ng panli- 
linlang at krimen. Maaari silang makihalubilo sa 
mga tao nang nakikita o di-nakikita. Nang dakong 
huli, sinikap ng mga Griegong manunulat at piloso- 
po na alisin sa mga ulat nina Homer at Hesiod ang 
ilan sa pinakabuktot na mga gawa na iniuugnay sa 
mga diyos na ito. 

Maaaring ipinakikita ng mga ulat na ito, bagaman 
sa isang higit na pinalawak, pinaganda, at pinilipit 
na anyo, ang tunay na ulat ng mga kalagayan bago 
ang Baha na inilalahad sa Genesis. Ang isa pang ka- 
tangi-tanging pagkakatulad, bukod sa mga pangu- 
nahing diyos, ay ang paglalarawan ng mga alamat 
na Griego sa mga mestisong diyos o mga bayani na 


Si Zeus. Ang mga diyos ng mga Griego 
ay anyong tao at kadalasa'y inilalarawan 
na napakaimoral 


850 


supling kapuwa ng mga diyos at mga tao. Ang mga 
mestisong diyos na ito ay may lakas na nakahihi- 
git sa tao subalit mga mortal (tanging si Hercules 
ang nagkapribilehiyong magtamo ng imortalidad). 
Kaya naman kapansin-pansin na ang mga mesti- 
song diyos ay katulad ng mga Nefilim sa ulat ng Ge- 
nesis. 

Bilang komento sa maliwanag na pagkakatulad na 
ito, sinabi ng Orientalistang si E. A. Speiser na ang 
tema ng mga Griegong mito ay matatalunton pa- 
balik sa Mesopotamia. (The World History of the 
Jewish People, 1964, Tomo 1, p. 260) Ang Mesopo- 
tamia ang lokasyon ng Babilonya at ang sentro na 
mula roon ay nangalat ang mga tao pagkatapos gu- 
luhin ang kanilang wika.---Gen 11:1-9. 

Ang mga pangunahing diyos ng mga Griego ay 
sinasabing nakatira sa Bundok Olympus (2,917 m 
[9,570 piye] ang taas), na nasa T ng bayan ng Berea. 
(Malapit sa mga dalisdis ng Olympus ang kinaroro- 
onan ni Pablo noong magministeryo siya sa mga 
taga-Berea sa kaniyang ikalawang paglalakbay bi- 
lang misyonero, Gaw 17:10.) Kabilang sa mga diyos 
na ito sa Olympus si Zeus (tinatawag ng mga Roma- 
no na Jupiter, Gaw 28:11), ang diyos ng kalangitan, 
si Hera (Juno ng Roma), asawa ni Zeus, si Geo Gaea, 
ang diyosa ng lupa, tinatawag ding Dakilang Ina: si 
Apolo, isang diyos ng araw, isang diyos ng biglang 
kamatayan, anupat ipinapana niya ang kaniyang 
nakamamatay na mga palaso mula sa malayo, si 
Artemis (Diana ng Roma), ang diyosa ng panganga- 
so, ang pagsamba sa isa pang Artemis na diyosa ng 
pag-aanak ay prominente sa Efeso (Gaw 19:23-28, 
34, 35); si Ares (Mars ng Roma), ang diyos ng dig- 
maan, si Hermes (Mercury ng Roma), ang diyos ng 
mga manlalakbay, ng komersiyo, at ng kahusayan 
sa pagsasalita, ang mensahero ng mga diyos (sa Lis- 
tra, Asia Minor, “tinawag [ng mga tao na] Zeus si 
Bernabe, ngunit Hermes naman si Pablo, yamang 
siya ang nangunguna sa pagsasalita”, Gaw 14:12): si 
Aphrodite (Venus ng Roma), ang diyosa ng pag- 
aanak at pag-ibig, itinuturing na “kapatid ni Ishtar 
ng Asirya at Babilonya at ni Astarte ng Sirya at Fe- 
nicia” (Greek Mythology, ni P. Hamlyn, London, 
1963, p. 63): at ang maraming iba pang diyos at di- 
yosa. Sa katunayan, waring ang bawat estadong- 
lunsod ay may sariling mga nakabababang diyos na 
sinasamba ayon sa lokal na kaugalian. 

Mga kapistahan at palaro. Ang mga kapista- 
han ay nagkaroon ng mahalagang papel sa relihi- 
yong Griego. Ang mga paligsahan ng mga atleta 
kasama ang mga dula, paghahain, at mga panala- 
ngin ay umakit ng mga tao sa malalayong lugar, at 
sa gayon ay pinagkaisa ng mga kapistahang ito ang 
mga estadong-lunsod na nababahagi ng pulitika. 
Ang pinakaprominente sa mga kapistahang ito ay 


851 


ang Palarong Olympic (sa Olympia), ang Palarong 
Isthmian (idinaos malapit sa Corinto), ang Palarong 
Pythian (sa Delphi), at ang Palarong Nemean (mala- 
pit sa Nemea). Ang pagdiriwang ng Palarong Olym- 
pic tuwing ikaapat na taon ang naging saligan ng 
pagbilang ng Griegong Era, anupat ang bawat apat- 
na-taong yugto ay tinawag na isang Olimpiyada. 
--Tingnan ang LARO AT PALARO, MGA. 

Mga orakulo, astrolohiya, at mga dambana. 
Ang mga orakulo, mga espiritista na sa pamamagi- 
tan nila ay isinisiwalat diumano ng mga diyos ang 
natatagong kaalaman, ay nagkaroon ng maraming 
deboto. Ang pinakatanyag na mga orakulo ay may 
mga templo sa Delos, Delphi, at Dodona. Dito, kapa- 
lit ng isang halaga, sinasagot ang mga tanong ng 
mga indibiduwal na inihaharap sa orakulo. Ang 
mga sagot ay karaniwan nang malabo, anupat kai- 
langan pa ng interpretasyon ng mga saserdote. Sa 
Filipos sa Macedonia, ang batang babae na nagsaga- 
wa ng sining ng panghuhula (at mula sa kaniya ay 
pinalayas ni Pablo ang isang demonyo) ay gumaga- 
nap bilang orakulo at “naglalaan sa kaniyang mga 
panginoon ng maraming pakinabang.” (Gaw 16:16- 
19) Sinasabi ni Propesor G. Ernest Wright na ang 
makabagong astrolohiya ay matatalunton sa mga 
Griego pabalik sa mga manghuhula ng Babilonya. 
(Biblical Archaeology, 1962, p. 37) Naging popular 
din ang mga dambanang para sa pagpapagaling. 

Pilosopikong turo ng imortalidad. Palibha- 
sa'y pinagkaabalahan ng mga pilosopong Griego 
ang mga pangunahing katanungan sa buhay, ang 
kanilang mga pangmalas din ang humubog sa reli- 
hiyosong mga paniniwala ng mga tao. Itinuro ni 
Socrates, noong ikalimang siglo B.C.E., na ang kalu- 
luwa ng tao ay imortal. Sa Phaedo (64C, 105E), sini- 
pi ni Plato ang pakikipag-usap ni Socrates sa dala- 
wang kasamahan nito: “'Sa palagay ba natin ay 
may kamatayan? .. . Naniniwala tayo, hindi ba, na 
ang kamatayan ay ang paghiwalay ng kaluluwa 
mula sa katawan, at na ang pagiging patay ay ang 
kalagayan kung saan ang katawan ay hiwalay sa 
kaluluwa at umiiral nang mag-isa at ang kaluluwa 
ay hiwalay sa katawan at umiiral nang mag-isa? 
Naiiba pa ba ang kamatayan kaysa rito?” “Hindi, 
kundi ganito nga, sabi niya. 'At ang kaluluwa ay 
hindi maaaring mamatay?" “Hindi.” Nagpatuloy pa 
si Socrates, ““Kung gayon, ang kaluluwa ay imortal.” 
'Oo.'" Ihambing ito sa Ezekiel 18:4 at Eclesiastes 
9:5, 10. 

Mga templo at mga idolo. Bilang parangal sa 
mga diyos, nagtayo sila ng mariringal na templo, at 
upang isalarawan ang kanilang mga diyos, gumawa 
sila ng magagandang estatuwa na yari sa marmol 
at bronse. Ang mga guho ng ilan sa pinakabantog 


GRESYA, MGA GRIEGO 


na mga templo ay matatagpuan sa Akropolis ng 
Atenas na kinaroroonan ng Parthenon at Erech- 
theum, gayundin ng Propylaea. Sa mismong lunsod 
ng Atenas nagsalita si Pablo sa isang grupo ng ta- 
gapakinig, anupat nagkomento siya hinggil sa ka- 
pansin-pansing pagkatakot sa mga bathala na mao- 
obserbahan sa Atenas, at tuwiran niyang sinabi sa 
mga tagapakinig na ang Maylalang ng langit at lupa 
“ay hindi tumatahan sa mga templong gawa ng ka- 
may” at na, bilang mga supling ng Diyos, hindi 
nila dapat akalain na ang Maylalang ay “tulad ng 
ginto o ng pilak o ng bato, tulad ng isang bagay na 
nililok ng sining at katha ng tao.”--Gaw 17:22-29. 

Panahon ng mga Digmaang Persiano. Ang 
pagbangon ng Imperyo ng Medo-Persia sa ilalim ni 
Ciro (na lumupig sa Babilonya noong 539 B.C.E.) ay 
naging banta sa Gresya. Nalupig na ni Ciro ang Asia 
Minor, pati na ang mga kolonyang Griego roon. No- 
ong ikatlong taon ni Ciro (maliwanag na bilang ta- 
gapamahala ng Babilonya), ipinagbigay-alam kay 
Daniel ng anghelikong mensahero ni Jehova na “pu- 
pukawin [ng ikaapat na hari ng Persia] ang la- 
hat ng bagay laban sa kaharian ng Gresya.” (Dan 
10:1: 11:1, 2) Sinugpo ng ikatlong Persianong hari 
(si Dario Hystaspis) ang isang paghihimagsik ng 
mga kolonyang Griego noong 499 B.C.E. at naghan- 
da siyang sumalakay sa Gresya. Ang sumasalakay 
na plotang Persiano ay winasak ng bagyo noong 
492 B.C.E. Pagkatapos, noong 490, isang malaking 
hukbong Persiano ang dumaluhong sa Gresya suba- 
lit natalo ito ng isang maliit na hukbo ng mga taga- 
Atenas sa Kapatagan ng Marathon, sa HS ng Ate- 
nas. Ipinasiya ng anak ni Dario na si Jerjes na 
ipaghiganti ang pagkatalong ito. Bilang ang inihu- 
lang “ikaapat na hari, pinukaw niya ang buong im- 
peryo upang bumuo ng pagkalaki-laking hukbong 
militar at noong 480 B.C.E. ay tinawid nila ang Hel- 
lespont. 

Bagaman nagkaisa noon ang ilang estadong- 
lunsod ng Gresya upang labanan at pahintuin ang 
pagsalakay, ang mga hukbong Persiano ay humayo 
patungong hilaga at gitnang Gresya, nakarating sa 
Atenas, at sinunog ang tanggulan nito, ang Akropo- 
lis. Ngunit sa karagatan, natalo ng mga taga-Atenas 
at ng sumusuportang mga Griego ang plotang Per- 
siano (pati ang mga kaalyado nito na mga taga- 
Fenicia at iba pa) sa Salamis. Sinundan nila ito ng 
paglupig sa mga Persiano sa katihan sa Plataea at 
gayundin sa Mycale, na nasa K baybayin ng Asia 
Minor, anupat pagkatapos nito ay iniwan na ng mga 
hukbong Persiano ang Gresya. 

Pangingibabaw ng Atenas. Natamo noon ng 
Atenas ang pangunguna sa Gresya dahil sa malakas 
na hukbong-dagat nito. Ang yugtong kasunod nito, 
hanggang noong mga 431 B.C.E., ang tinatawag na 


GRESYA, MGA GRIEGO 


“Ginintuang Panahon” ng Atenas, kung kailan gina- 
wa ang pinakatanyag na mga likhang-sining at ar- 
kitektura. Pinangunahan ng Atenas ang ligang De- 
liano na binubuo ng ilang lunsod at pulo sa Gresya. 
Palibhasa'y tutol sa pangingibabaw ng Atenas ang 
Ligang Peloponnesiano, na pinangungunahan na- 
man ng Sparta, sumiklab ang Digmaang Peloponne- 
siano. Tumagal ito mula 431 hanggang 404 B.C.E., 
anupat nang dakong huli ay lubusang natalo ng 
mga taga-Sparta ang mga taga-Atenas. Ang ma- 
higpit na pamamahala ng Sparta ay tumagal hang- 
gang noong mga 371 B.C.E., at pagkatapos ay na- 
ngibabaw naman ang Thebes. Pumasok ang Gresya 
sa isang yugto ng paghina sa pulitika, bagaman 
ang Atenas ay nanatiling sentro ng kultura at pilo- 
sopiya sa Mediteraneo. Nang dakong huli, noong 
338 B.C.E., ang Gresya ay nilupig ng bumabangong 
kapangyarihan ng Macedonia sa ilalim ni Felipe II, 
at pinagkaisa ito sa ilalim ng kontrol ng Macedonia. 

Ang Gresya sa Ilalim ni Alejandrong Dakila. 
Noon pa mang ikaanim na siglo B.C.E., tumanggap 
na si Daniel ng isang pangitain na humuhula ng 
pagbagsak ng Imperyo ng Medo-Persia sa pamama- 
gitan ng Gresya. Ang anak ni Felipe na si Alejandro 
ay naging mag-aaral ni Aristotle at, pagkatapos na 
mapaslang si Felipe, siya ang naging kampeon ng 
mga taong nagsasalita ng Griego. Noong 334 B.C.E., 
humayo si Alejandro upang ipaghiganti ang pagsa- 
lakay ng mga Persiano sa mga Griegong lunsod sa 
K baybayin ng Asia Minor. Ang kaniyang mabili- 
sang pananakop hindi lamang sa buong Asia Minor 
kundi pati sa Sirya, Palestina, Ehipto, at sa buong 
Imperyo ng Medo-Persia hanggang sa India ay tu- 
mupad sa makahulang larawan na nasa Daniel 8:5- 
7, 20, 21. (Ihambing ang Dan 7:6.) Sa pamamagitan 
ng pagsakop sa Juda noong 332 B.C.E., ang Gresya 
ang naging ikalimang kapangyarihang pandaigdig 
kung ang bansang Israel ang pag-uusapan---anupat 
ang Ehipto, Asirya, Babilonya, at Medo-Persia ang 
unang apat. Pagsapit ng 328 B.C.E., nalubos na ang 
pananakop ni Alejandro, pagkatapos ay natupad 
ang natitirang bahagi ng pangitain ni Daniel. Nama- 
tay si Alejandro sa Babilonya noong 323 B.C.E., at 
gaya ng inihula, ang kaniyang imperyo ay nahati sa 
apat na bahagi, ngunit wala sa mga ito ang naka- 
pantay sa lakas ng orihinal na imperyo.---Dan 8:8, 
21, 22: 11:3, 4, tingnan ang MGA MAPA, Tomo 2, 
p. 334, ALEJANDRO Blg. 1. 

Gayunman, bago siya namatay, naipalaganap ni 
Alejandro ang kultura at wika ng mga Griego sa ka- 
niyang buong nasasakupan. Nagtayo ng mga kolon- 
yang Griego sa maraming nalupig na lupain. Ang 
lunsod ng Alejandria ay itinayo sa Ehipto at naging 
karibal ng Atenas bilang sentro ng kaalaman. Sa ga- 
yong paraan nagsimula ang Helenisasyon ng (o 
paggawang-Griego sa) maraming rehiyon sa Medi- 


852 


teraneo at Gitnang Silangan. Ang karaniwang Grie- 
go, o Koine, ang naging lingua franca, anupat sina- 
lita ng mga tao ng maraming nasyonalidad. Ito ang 
wikang ginamit ng mga Judiong iskolar sa Alejan- 
dria sa kanilang salin ng Hebreong Kasulatan, ang 
Septuagint. Nang maglaon, ang Kristiyanong Grie- 
gong Kasulatan ay isinulat sa Koine, at yamang po- 
pular ang wikang ito sa maraming bansa, nakatu- 
long ito upang mabilis na maipalaganap ng mga 
Kristiyano ang mabuting balita sa buong rehiyon ng 
Mediteraneo.---Tingnan ang GRIEGO. 

Epekto ng Helenisasyon sa mga Judio. Nang 
mahati-hati ang Gresya sa mga heneral ni Alejan- 
dro, ang Juda ay naging hangganang estado sa pa- 
gitan ng Ptolemaikong rehimen ng Ehipto at ng Se- 
leucidong dinastiya ng Sirya. Bagaman sa pasimula 
ay hawak ito ng Ehipto, ang lupain ay naagaw ng 
mga Seleucido noong 198 B.C.E. Sa pagsisikap na 
isanib ang Juda sa Sirya sa isang kulturang Heleni- 
ko, pinalaganap sa Juda ang Griegong relihiyon, 
wika, panitikan, at kasuutan. 

May mga kolonyang Griego na itinatag sa buong 
teritoryo ng mga Judio, kasama na yaong nasa 
Samaria (nang maglaon ay tinawag na Sebaste), 
Aco (Tolemaida), at Bet-sean (Scythopolis), gayun- 
din ang ilan na itinayo sa di-pa-natatahanang mga 
lugar sa S ng Ilog Jordan. (Tingnan ang DECAPOLIS.) 
Isang himnasyo ang itinayo sa Jerusalem na nakaa- 
kit sa mga kabataang Judio. Yamang ang mga pala- 
rong Griego ay kaugnay ng relihiyong Griego, pi- 
nahina ng himnasyo ang panghahawakan ng mga 
Judio sa mga simulain ng Kasulatan. Maging ang 
pagkasaserdote ay lubhang naapektuhan ng Hele- 
nismo noong yugtong iyon. Dahil dito, nagsimulang 
mag-ugat sa mga Judio ang mga paniniwala na da- 
ti'y hindi pamilyar sa kanila, kabilang sa mga ito 
ang paganong turo ng imortalidad ng kaluluwa ng 
tao at ang ideya ng isang dako ng pagpapahirap 
pagkatapos ng kamatayan. 

Umabot sa kasukdulan ang Helenisasyon ng mga 
Judio nang ipasok ni Antiochus Epiphanes sa tem- 
plo sa Jerusalem ang pagsamba kay Zeus bilang 
paglapastangan sa templo (168 B.C.E.), na human- 
tong naman sa mga Digmaang Macabeo. 

Malakas din ang impluwensiya ng Helenisasyon sa 
Alejandria, Ehipto, kung saan malaking bahagi ng 
lunsod ang okupado ng mga Judio. (Tingnan ang 
ALEJANDRIA.) Pinahintulutan ng ilang Judiong Ale- 
jandrino na maimpluwensiyahan sila ng pilosopi- 
yang Griego. Nadama ng ilang Judiong manunulat 
na kailangan nilang iayon ang mga paniniwalang 
Judio sa “makabagong kausuhan.” Sinikap nilang 
ipakita na ang lumalaganap na mga ideya ng piloso- 
piyang Griego ay may kahawig na mga ideya sa He- 
breong Kasulatan o na doon pa nga hinalaw ang 
mga iyon. 


853 


Pamamahala ng Roma sa mga Estadong 
Griego. Ang Macedonia at Gresya (isa sa apat na 
bahagi ng nahati-hating imperyo ni Alejandro) ay 
bumagsak sa mga Romano noong 197 B.C.E. Nang 
sumunod na taon, ipinroklama ng Romanong hene- 
ral ang “kalayaan” ng lahat ng mga Griegong lun- 
sod. Nangahulugan ito na hindi sila papatawan ng 
tributo, ngunit inaasahan ng Roma na lubusan si- 
lang makikipagtulungan sa mga kagustuhan nito. 
Unti-unting lumaganap ang sentimyento laban sa 
Roma. Nakipagdigma ang Macedonia laban sa mga 
Romano ngunit muli itong natalo noong 168 B.C.E. 
at pagkaraan ng mga 20 taon ay naging probinsiya 
ng Roma. Sa pangunguna ng Corinto, naghimagsik 
ang Ligang Acheano noong 146 B.C.E., anupat nilu- 
sob ng mga hukbo ng Roma ang timugang Gresya 
at winasak ang Corinto. Nabuo ang probinsiya ng 
“Acaya” at pagsapit ng 27 B.C.E. ay saklaw na nito 
ang buong timugan at gitnang Gresya.---Gaw 19:21, 
Ro 15:26; tingnan ang ACAYA. 

Ang yugto ng pamamahala ng Roma ay naging 
panahon ng paghina ng Gresya sa pulitika at ekono- 
miya. Tanging ang kulturang Griego ang nanatiling 
malakas at malawakang tinanggap ng nananakop 
na mga Romano. May-pananabik silang nag-angkat 
ng mga estatuwa at panitikang Griego. Buu-buong 
mga templo ang binaklas at ipinadala sa Italya. Ma- 
rami sa mga kabataang lalaki ng Roma ang nag-aral 
sa Atenas at sa iba pang mga sentro ng kaalamang 
Griego. Sa kabilang dako, ang Gresya ay nagtuon ng 
pansin sa sarili nito at sa kaniyang nakalipas na ka- 
saysayan, anupat naging mapagpahalaga sa sinau- 
nang mga bagay. 

Ang “Hellenes” Noong Unang Siglo C.E. No- 
ong panahon ng ministeryo ni Jesu-Kristo at ng ka- 
niyang mga apostol, ang mga katutubo ng Gresya 
o yaong mga may lahing Griego ay tinatawag pa 
ring Helle:nes (pang-isahan, Hellen). Tinawag ng 
mga Griego ang mga di-Griego na “mga barbaro,” 
nangangahulugan lamang na mga banyaga o mga 
nagsasalita ng wikang banyaga. Pinaghambing din 
ng apostol na si Pablo ang “mga Griego" at ang “mga 
Barbaro” sa Roma 1:14.--Tingnan ang BARBARO. 

Gayunman, sa ilang kaso ay ginamit din ni Pablo 
ang terminong Hel'le:nes sa mas malawak na diwa. 
Partikular na kapag inihahambing sa mga Judio, ti- 
nukoy niya ang Helle-nes, o mga Griego, bilang ku- 
makatawan sa lahat ng mga bayang di-Judio. (Ro 
1:16: 2:6, 9, 10; 3:9: 10:12: 1Co 10:32, 12:13) Kaya 
naman sa 1 Corinto kabanata 1, maliwanag na gina- 
mit ni Pablo ang “mga Griego" (tal 22) bilang pagtu- 
koy sa “mga bansa” (tal 23). Tiyak na ito ay dahil sa 
pagiging prominente at sa pangingibabaw ng wika 
at kultura ng mga Griego sa buong Imperyo ng 
Roma. Sa diwa, ang mga Griego ang nangunguna 


GRESYA, MGA GRIEGO 


sa talaan” ng mga bayang di-Judio. Hindi naman ito 
nangangahulugan na ginamit ni Pablo o ng ibang 
mga manunulat ng Kristiyanong Griegong Kasula- 
tan ang Helle-nes sa isang napakaluwag na diwa 
anupat ang Hellen ay ginamit nila upang tumukoy 
lamang sa isang Gentil, gaya ng ipinahihiwatig ng 
ilang komentarista. Bilang katibayan na ang Helle- 
nes ay ginamit para sa isang partikular na bayan, sa 
Colosas 3:11 ay tinukoy ni Pablo ang “Griego” bilang 
naiiba sa “banyaga [bar'baros]" at sa “Scita.” 

Kasuwato ng nabanggit, ang iskolar sa Griego na 
si Hans Windisch ay nagsabi: “Ang diwa ng “Gentil' 
[para sa salitang Hellen] ay hindi mapatutunayan, 

. . mula man sa Helenistikong Judaismo o sa B[a- 
gong] Tfipan].” (Theological Dictionary of the New 
Testament, inedit ni G. Kittel, tagapagsalin at patnu- 
got, G. Bromiley, 1971, Tomo II, p. 516) Gayunman, 
naghaharap siya ng ilang katibayan na kung min- 
san ay ginagamit ng mga Griegong manunulat ang 
terminong Hellen para sa mga tao ng ibang lahi na 
tumanggap sa wika at kultura ng mga Griego---mga 
taong “Helenisado.” Sa gayon, kapag isinasaalang- 
alang ang mga pagtukoy ng Bibliya sa Helle-nes, 
o mga Griego, sa maraming kaso ay dapat isaisip na 
may posibilidad na hindi sila ipinanganak na Grie- 
go o lahing Griego. 

Ang babaing “Griega” na Sirofenisa ang nasyona- 
lidad at may anak na babae na pinagaling ni Jesus 
(Mar 7:26-30) ay malamang na lahing Griego. Ang 
"mga Griego na kasama ng mga umahon upang su- 
mamba' sa panahon ng Paskuwa at humiling na ma- 
kausap si Jesus ay maliwanag na mga Griegong 
proselita sa relihiyong Judio. (Ju 12:20: pansinin ang 
makahulang pananalita ni Jesus sa talata 32 hinggil 
sa ‘paglalapit ng lahat ng uri ng tao sa kaniyang sa- 
rili.') Ang ama ni Timoteo at si Tito ay kapuwa tina- 
wag na Hellen. (Gaw 16:1, 3, Gal 2:3) Maaaring 
nangangahulugan ito na sila ay lahing Griego. Ga- 
yunman, dahilan sa diumano'y hilig ng ilang Grie- 
gong manunulat na gamitin ang Helle-nes upang 
tumukoy sa mga di-Griego na nagsasalita ng Grie- 
go at may kulturang Griego, at dahilan sa paggamit 
ni Pablo sa terminong iyon sa diwa ng pagiging ki- 
natawan, may posibilidad din na ang mga taong ito 
ay mga Griego sa huling nabanggit na diwa. Ga- 
yunpaman, ang bagay na ang babaing Griega ay 
nasa Sirofenicia, o na ang ama ni Timoteo ay nani- 
nirahan sa Listra ng Asia Minor, o na waring nani- 
rahan si Tito sa Antioquia ng Sirya, ay hindi nagpa- 
patunay na hindi sila mga etnikong Griego o mga 
inapo ng mga Griego--yamang may mga dayu- 
hang Griego na matatagpuan sa lahat ng rehiyong 
ito. 

Nang sabihan ni Jesus ang isang pangkat na siya 
ay ‘paroroon sa kaniya na nagsugo sa kaniya" at na 


GRESYA, MGA GRIEGO 


"kung saan ako paroroon ay hindi kayo makaparoro- 
on, sinabi ng mga Judio sa kani-kanilang sarili: 
“Saan ba binabalak ng taong ito na pumaroon, anu- 
pat hindi natin siya masusumpungan? Hindi niya 
binabalak na pumaroon sa mga Judio na nakapa- 
ngalat sa gitna ng mga Griego at turuan ang mga 
Griego, hindi ba?” (Ju 7:32-36) Sa pananalitang 
“mga Judio na nakapangalat sa gitna ng mga Grie- 
go” ay maliwanag na gayon nga ang ibig nilang sa- 
bihin--hindi ang mga Judio na namamayan sa 
Babilonya kundi yaong mga nakapangalat sa mala- 
layong Griegong lunsod at lupain sa gawing kanlu- 
ran. Isinisiwalat ng mga ulat ng mga paglalakbay ni 
Pablo bilang misyonero na napakaraming dayuhang 
Judio sa gayong mga rehiyong Griego. 

Tiyak na mga taong lahing Griego ang tinutukoy 
sa Gawa 17:12 at 18:4, kung saan tinatalakay ang 
mga pangyayari sa mga Griegong lunsod ng Berea 
at Corinto. Maaaring totoo rin ito sa binanggit na 
“mga Griego” sa Tesalonica ng Macedonia (Gaw 
17:4): sa Efeso sa kanluraning baybayin ng Asia Mi- 
nor, na matagal nang kolonya ng mga Griego at da- 
ting kabisera ng Ionia (Gaw 19:10, 17: 20:21): at ma- 
ging sa Iconio na nasa gitnang Asia Minor (Gaw 
14:1). Bagaman ang kombinasyong “mga Judio at 
mga Griego" na lumilitaw sa ilan sa mga tekstong 
ito ay maaaring magpahiwatig na ginamit dito ni 
Lucas, tulad ni Pablo, ang terminong “mga Griego" 
upang kumatawan sa mga taong di-Judio sa pang- 
kalahatan, ang totoo, batay sa heograpiya, Iconio 
lamang ang nasa labas ng nasasakupan ng mga 
Griego. 

Mga Helenista. Sa aklat ng Mga Gawa, may 
isa pang termino na lumilitaw: Helle-ni'stai” (pang- 
isahan, Helle-ni:stes'). Ang terminong ito ay hindi 
matatagpuan sa panitikang Griego o sa Helenisti- 
kong panitikan ng mga Judio, kaya naman hindi lu- 
busang matiyak ang kahulugan nito. Gayunman, 
naniniwala ang karamihan sa mga leksikograpo na 
tumutukoy ito sa “mga Judiong nagsasalita ng Grie- 
go” sa Gawa 6:1 at 9:29. Sa nauna sa dalawang teks- 
to, ang Helle-nistai” ay ipinakikitang naiiba sa “mga 
Judiong nagsasalita ng Hebreo” (Ebrai'oi [tekstong 
Griego nina Westcott at Hort]). Noong araw ng Pen- 
tecostes, 33 C.E., naroroon ang mga Judio at mga 
proselita mula sa maraming lupain. Ang pagparoon 
sa lunsod ng marami sa gayong mga tao na nagsa- 
salita ng Griego ay pinatutunayan ng “Theodotus 
Inscription” na natagpuan sa burol ng Opel sa Jeru- 
salem. Iyon ay nakasulat sa Griego at nagsasabi: 
“Itinayo ni Theodotus na anak ni Vettenus, saserdo- 
te at pangulo ng sinagoga, anak ng isang pangulo 
ng sinagoga at apo ng isang pangulo ng sinagoga, 
ang sinagoga para sa pagbabasa ng Kautusan at 
pagtuturo ng mga Utos, at (itinayo niya) ang ba- 


854 


hay-tuluyan at ang mga silid at ang mga imbakan 
ng tubig upang maglaan ng mga tuluyan para sa 
mga nanggagaling sa ibang bansa na nangangaila- 
ngan ng mga iyon---(ang sinagoga) na itinatag ng 
kaniyang mga ninuno at ng matatanda at ni Simo- 
nides.” (Biblical Archaeology, ni G. Ernest Wright, 
1962, p. 240) Iniuugnay ng ilan ang inskripsiyong 
ito sa “Sinagoga ng mga Pinalaya,” na ang mga mi- 
yembro ay kabilang sa mga may pananagutan sa 
pagkamatay ni Esteban bilang martir.--Gaw 6:9, 
tingnan ang TAONG PINALAYA, TAONG LAYA. 

Gayunman, ang anyo ng Hel-le:ni-stai' na lumili- 
taw sa Gawa 11:20 may kaugnayan sa ilang residen- 
te ng Antioquia, Sirya, ay maaaring tumutukoy sa 
“mga taong nagsasalita ng Griego” sa pangkalaha- 
tan, sa halip na sa mga Judiong nagsasalita ng Grie- 
go. Ipinahihiwatig ito ng pagkabanggit na, bago du- 
mating ang mga Kristiyano ng Cirene at Ciprus, ang 
pangangaral ng salita sa Antioquia ay nilimitahan 
“lamang sa mga Judio.” (Gaw 11:19) Kaya ang Hel- 
le-ni-stai' na binanggit doon ay maaaring tumutukoy 
sa mga tao ng iba't ibang nasyonalidad na naging 
Helenisado, anupat gumagamit ng wikang Griego 
(at marahil ay namumuhay ayon sa kaugaliang 
Griego).--Tingnan ang ANTIOQUIA Blg. 1, CIRENE, 
TAGA-CIRENE. 

Dumalaw ang apostol na si Pablo sa Macedonia at 
Gresya noong kaniyang ikalawa at ikatlong pagla- 
lakbay bilang misyonero. (Gaw 16:11-18:11; 20:1-6) 
Gumugol siya ng panahon sa pagmiministeryo sa 
mahahalagang Macedoniong lunsod ng Filipos, Te- 
salonica, at Berea at sa mga pangunahing lunsod ng 
Acaya na Atenas at Corinto. (Gaw 16:11, 12, 17:1-4, 
10-12, 15: 18:1, 8) Gumugol siya ng isang taon at ka- 
lahati sa pagmiministeryo sa Corinto noong kani- 
yang ikalawang paglalakbay (Gaw 18:11), anupat 
noong panahong iyon ay isinulat niya ang dalawang 
liham sa mga taga-Tesalonica at posibleng ang li- 
ham sa mga taga-Galacia. Sa kaniyang ikatlong 
paglalakbay ay isinulat niya mula sa Corinto ang ka- 
niyang liham sa mga taga-Roma. Pagkatapos ng ka- 
niyang unang pagkabilanggo sa Roma, maliwanag 
na muling dumalaw si Pablo sa Macedonia, sa pagi- 
tan ng 61 at 64 C.E., at malamang na doon niya isi- 
nulat ang kaniyang unang liham kay Timoteo at po- 
sibleng ang kaniyang liham kay Tito. 

Sa unang mga siglo ng Karaniwang Panahon, ang 
kulturang Griego ay patuloy na nakaimpluwensiya 
sa Imperyo ng Roma, at napanatili ng Gresya ang 
intelektuwal na mga tagumpay nito, anupat nasa 
Atenas ang isa sa mga pangunahing unibersidad sa 
Imperyo ng Roma. Sinikap ni Constantino na ihalo 
sa Kristiyanismo ang ilang paganong gawain at 
turo, at dahil sa kaniya, ang gayong pinaghalong re- 
lihiyon ang naging opisyal na relihiyon ng imperyo. 


855 


Kaya naman ang Gresya ay naging bahagi ng Sang- 
kakristiyanuhan. 

Sa ngayon, ang Gresya ay may lupain na mga 
131,957 km kuwadrado (50,949 na mi kuwadrado) at 
populasyon na 10,750,000 (noong 2000). 


GRIEGO. Isang wika na kabilang sa Indo-Euro- 
peong pamilya ng mga wika. (Ang Hebreo ay nag- 
mula sa Semitiko, isa pang pamilya ng mga wika.) 
Sa wikang Griego orihinal na isinulat ang Kristiya- 
nong Kasulatan (maliban sa Ebanghelyo ni Mateo 
na unang isinulat sa Hebreo) at sa wika ring ito 
unang lumabas ang kumpletong salin ng Hebreong 
Kasulatan, samakatuwid nga, ang Griegong Septua- 
gint. Isa itong wikang inflectional, anupat nakabu- 
buo ng sari-saring pananalita sa pamamagitan ng 
paggamit ng mga salitang-ugat, mga unlapi, at mga 
pandugtong na mga titik o mga pantig. 

Koine. Ginamit ang Koine, o karaniwang Grie- 
go mula noong mga 300 B.C.E. hanggang noong 
mga 500 C.E.; isa itong kombinasyon ng magkakai- 
bang diyalektong Griego na sa mga iyon, ang Attic 
ang naging pinakamaimpluwensiya. Ang Koine ang 
naging internasyonal na wika noon. May natatangi 
itong kahigitan sa ibang mga wika nang panahong 
iyon yamang halos saanman ay naiintindihan ito. 
Ang Koine ay nangangahulugang karaniwang wika, 
o diyalektong karaniwan sa lahat. Malawakan ngang 
ginamit ang Koine yamang ang mga batas ng mga 
gobernador ng imperyo at ng senadong Romano ay 
isinasalin noon sa Koine upang maipamahagi sa bu- 
ong Imperyo ng Roma. Kaayon nito, ang paratang 
na ipinaskil sa itaas ng ulo ni Jesu-Kristo noong iba- 
yubay siya ay isinulat hindi lamang sa opisyal na 
Latin at sa Hebreo kundi maging sa Griego (Koine). 
--Mat 27:37, Ju 19:19, 20. 

May kinalaman sa paggamit ng wikang Griego 
sa lupain ng Israel, ganito ang komento ng isang 
iskolar: “Bagaman tinanggihan ng karamihan sa 
mga Judio ang Helenismo at ang mga pamamara- 
an nito, hindi lubusang naiwasan noon ang pakiki- 
pag-ugnayan sa mga Griego at ang paggamit ng 
wikang Griego. . .. Ang Griegong salin ng Kasula- 
tan ay tinanggap ng mga gurong Palestino nang 
may pagsang-ayon, bilang isang kasangkapan sa 
paghahatid ng katotohanan sa mga Gentil.” (Helle- 
nism, ni N. Bentwich, 1919, p. 115) Sabihin pa, ang 
pangunahing dahilan kung bakit ginawa ang Grie- 
gong Septuagint ay upang makinabang ang mga 
Judio, lalo na yaong mga nasa Pangangalat, na 
hindi na nagsasalita ng purong Hebreo kundi pa- 
milyar sa Griego. Ang mga termino sa Matandang 
Hebreo na may kaugnayan sa pagsamba ng mga 
Judio ay napalitan nang maglaon ng mga termi- 
nong nagmula sa Griego. Ang salitang sy:na-go'ge”, 


GRIEGO 


na nangangahulugang “isang pagtitipun-tipon,” ay 
isang halimbawa ng paggamit ng mga Judio ng 
mga salitang Griego. 

Ginamit ng kinasihang mga Kristiyanong 
manunulat ang Koine. Yamang mahalaga noon 
para sa mga manunulat ng kinasihang Kristiyanong 
Kasulatan na maitawid ang kanilang mensahe sa 
paraang mauunawaan ng lahat ng tao, ang ginamit 
nila ay Koine at hindi klasikal na Griego. Ang lahat 
ng manunulat na ito ay mga Judio. Bagaman Semi- 
tiko sila, hindi sila interesado sa pagpapalaganap ng 
Semitismo, kundi sa katotohanan ng dalisay na 
Kristiyanismo, at sa pamamagitan ng wikang Grie- 
go ay maaabot nila ang mas maraming tao. Mas 
maisasakatuparan din nila ang kanilang atas na 
“gumawa ng mga alagad sa mga tao ng lahat ng 
mga bansa.” (Mat 28:19, 20) Isa pa, nagsilbing isang 
mainam na instrumento ang Koine upang maipaha- 
yag nila nang malinaw ang mahihirap at masasali- 
muot na diwa na nais nilang iharap. 

Dahil sa kanilang matayog na mensahe, binigyan 
ng kinasihang mga Kristiyanong manunulat ng la- 
kas, dignidad, at init ang Koine. Sa mga konteksto 
ng kinasihang Kasulatan, ang mga salitang Griego 
ay nagkaroon ng mas mayaman, mas ganap, at hi- 
git na espirituwal na kahulugan. 

Alpabeto. Ang lahat ng makabagong-panahong 
alpabetong Europeo ay alinman sa tuwiran o di- 
tuwirang nagmula sa alpabetong Griego. Gayun- 
man, hindi inimbento ng mga Griego ang kanilang 
alpabeto: hiniram nila ito mula sa mga Semita. Ma- 
kikita ito mula sa bagay na ang mga titik ng alpabe- 
tong Griego (noong mga ikapitong siglo B.C.E.) ay 
kahawig ng mga titik Hebreo (noong mga ikawalong 
siglo B.C.E.). Magkatulad din ang pagkakasunud- 
sunod ng mga ito, ngunit may ilang eksepsiyon. Ka- 
ragdagan pa, halos parehung-pareho ang bigkas sa 
mga pangalan ng ilan sa mga titik ng mga ito; 
halimbawa: alpha (Griego) at alep (Hebreo): beta 
(Griego) at bet (Hebreo), del'ta (Griego) at dalet (He- 
breo): at marami pang iba. May 24 na titik ang Koi- 
ne. Noong iniaakma ang alpabetong Semitiko sa wi- 
kang Griego, gumawa ng mahalagang pagdaragdag 
dito ang mga Griego anupat kinuha nila ang sobrang 
mga titik na walang katumbas sa kanilang mga ka- 
tinig (alep, he, ket, ayin, waw, at yod) at ginamit nila 
ang mga ito upang kumatawan sa mga tunog ng pa- 
tinig na a, e (maikli), e (mahaba), o, y, at i. 

Bokabularyo. Ang bokabularyong Griego ay 
napakayaman at eksakto. Ang manunulat na Griego 
ay may magagamit na sapat na mga salita upang 
maipakita niya maging ang maliliit na pagkakaiba 
sa pagitan ng mga salita at maitawid ang mismong 
kahulugan na nais niyang itawid. Bilang paglalara- 
wan, sa Griego ay ipinakikita ang pagkakaiba sa 


GRIEGO 


pagitan ng karaniwang kaalaman, gno'sis (1Ti 6:20), 
at ng malalim na kaalaman, e-pigno-sis (1Ti 2:4), at 
ang pagkakaiba sa pagitan ng allos (Ju 14:16), na- 
ngangahulugang “iba” mula sa kaparehong uri nito, 
at ng heteros, nangangahulugang “iba mula sa 
ibang uri nito. (Gal 1:6) Maraming pananalita sa 
ibang mga wika ang may mga salitang Griego at 
mga saligang salitang-ugat na binubuo ng mga sa- 
litang Griego, anupat ang resulta ay isang wika na 
mas eksakto at mas espesipiko sa pagpapahayag ng 
diwa. 

Mga Pangngalan. Ang mga pangngalan ay 
binabago ayon sa kaukulan [case], kasarian [gen- 
der], at kailanan [number]. Ang kaugnay na mga 
salita naman, gaya ng mga panghalip at mga pang- 
uri, ay binabago kaayon ng mga tinutukoy (antece- 
dents) o inilalarawan ng mga ito. 

Kaukulan. Sa pangkalahatan, ipinakikita na ang 
Koine ay may limang kaukulan. (Ayon sa ilang isko- 
lar ay walo.) Sa Ingles, kadalasa'y hindi nagbabago 
ang anyo ng mga pangngalan maliban kung nasa 
kaukulang paari at sa kailanan. (Gayunman, ang 
mga panghalip ay sumasailalim sa mas maraming 
pagbabago.) Ngunit sa Koine, ang bawat kauku- 
lan ay kadalasang nangangailangan ng ibang anyo 
o pandugtong, anupat dahil dito ay nagiging mas 
komplikado ang wikang ito kaysa sa Ingles. 

Ang Pantukoy [Article]. Sa Tagalog, kapu- 
wa may pamanggit na pantukoy [definite article] 
(“ang") at balintiyak na pantukoy [indefinite article] 
(“isang”). Ang Koine ay mayroon lamang isang pan- 
tukoy, ang ó (ho), na sa paanuman ay katumbas ng 
pamanggit na pantukoy na “ang” sa Tagalog. Baga- 
man ang anyo ng Tagalog na pamanggit na pantu- 
koy na “ang” ay hindi kailanman binabago, ang 
anyo ng pantukoy na Griego ay binabago ayon sa 
kaukulan, kasarian, at kailanan, gaya rin ng mga 
pangngalan. 

Ang pantukoy na Griego ay hindi lamang ginaga- 
mit upang maipakita kung aling bahagi ang pang- 
ngalan, gaya sa Tagalog, kundi inilalakip din ito sa 
mga pawatas, pang-uri, pang-abay, parirala, sug- 
nay, at maging sa buong mga pangungusap. Ang 
paggamit ng pantukoy kalakip ng pang-uri ay ma- 
susumpungan sa Griego sa Juan 10:11, kung saan 
ang literal na salin ay: “Ako ang pastol ang [isa na] 
mabuti.” Mas mariin ito kaysa sa simpleng “Ako ang 
mabuting pastol.” Doon ay parang isinusulat ang 
“mabuti” sa istilong italiko. 

Ang isang halimbawa sa Griego ng pantukoy na 
ginamit sa isang buong sugnay ay masusumpu- 
ngan naman sa Roma 8:26, kung saan sa unahan ng 
pariralang “kung ano ang dapat nating ipanalangin 
ayon sa ating pangangailangan” ay may pantukoy 
na walang-kasarian. Sa literal, ang parirala ay kaba- 


856 


basahan ng “ang . . . kung ano ang dapat nating 
ipanalangin.” (Int) Upang maitawid ang diwa sa 
Tagalog, makatutulong kung idaragdag ang mga sa- 
litang “suliranin ng.” Dito, itinatawag-pansin ng pa- 
manggit na pantukoy ang suliraning iyon bilang 
isang natatanging isyu. Kaya naman ang saling “Sa- 
pagkat ang suliranin ng kung ano ang dapat nating 
ipanalangin ayon sa ating pangangailangan ay hin- 
di natin alam” (NW) ay mas tumpak na nagtatawid 
ng diwa ng kaisipan ng manunulat. 

Mga Pandiwa. Ang mga pandiwang Griego ay 
binubuo ng mga pandiwang ugat na ginagamitan 
ng mga stem at mga pandugtong, o mga panlapi at 
mga hulapi. Binabanghay ang mga ito ayon sa tinig 
[voice], panagano [mood], panahunan [tense], pana- 
uhan [person], at kailanan. Sa Griego, mas mahirap 
pag-aralan ang mga ito kaysa sa mga pangngalan. 
Dahil sa higit na pagkaunawa sa Koine nitong naka- 
raang mga taon, partikular na may kinalaman sa 
mga pandiwa, mas napalitaw ng mga tagapagsalin 
ang tunay na diwa at kahulugan ng Kristiyanong 
Griegong Kasulatan kaysa sa magagawa noon sa 
mas matatandang bersiyon. Ang ilan sa kawili- 
wiling mga katangian ng mga pandiwang Griego at 
ang impluwensiya ng mga ito sa pag-unawa sa Bi- 
bliya ay tinatalakay sa sumusunod na mga parapo. 

Tinig. Ang Tagalog ay mayroon lamang dala- 
wang tinig para sa mga pandiwa nito, samakatuwid 
nga, ang tinig na tahasan [active voice] at ang tinig 
na balintiyak [passive voice], ngunit ang Griego 
ay mayroon pang natatanging “tinig na panggitna 
[middle voice].” Sa tinig na ito, ang simuno ay may 
partisipasyon sa mga resulta ng kilos o, kung min- 
san ay siyang gumagawa ng kilos. Idiniriin ng tinig 
na panggitna kung ano ang interes niyaong guma- 
gawa sa kilos ng pandiwa. 

Ang tinig na panggitna ay ginamit din upang 
magbigay ng masidhing puwersa. Katulad ito ng 
paggamit ng mga italiko sa Tagalog. Matapos sabi- 
han si Pablo na may mga gapos at mga kapighatian 
na naghihintay sa kaniya pagdating niya sa Jerusa- 
lem, sinabi niya: “Gayunpaman, hindi ko itinuturing 
ang aking kaluluwa na may anumang halaga at wa- 
ring mahal sa akin, matapos ko lamang ang aking 
takbuhin at ang ministeryo na tinanggap ko mula sa 
Panginoong Jesus.” (Gaw 20:22-24) Dito, ang pandi- 
wa para sa “itinuturing,” poi'ou mai, ay nasa tinig na 
panggitna. Sinasabi ni Pablo na, hindi naman sa 
hindi niya pinahahalagahan ang kaniyang buhay, 
kundi ang pagganap ng kaniyang ministeryo ay la- 
long higit na mahalaga. Iyon ang kaniyang konklu- 
syon, anuman ang isipin ng iba. 

Ang tinig na panggitna ay ginamit sa Filipos 1:27: 
“Lamang ay gumawi kayo [o, “gumanap bilang mga 
mamamayan"] sa paraang karapat-dapat sa mabu- 


857 


ting balita tungkol sa Kristo.” Sa tekstong ito, ang 
pandiwang poli-teu'o:mai ay nasa tinig na panggit- 
na, po-liteu'esthe, “gumanap bilang mga mamama- 
yan,” samakatuwid nga, makibahagi sa mga gawain 
ng mga mamamayan, anupat nakikipagtulungan sa 
pagpapahayag ng mabuting balita. Karaniwan na, 
ang mga mamamayang Romano ay aktibo sa mga 
gawain ng Estado, yamang ang pagkamamama- 
yang Romano ay lubhang pinahahalagahan noon, 
partikular na sa mga lunsod na ang mga tumatahan 
ay pinagkalooban ng pagkamamamayan bilang Ro- 
mano, gaya sa kaso ng Filipos. Kaya naman dito ay 
sinasabihan ni Pablo ang mga Kristiyano na huwag 
silang maging di-aktibo anupat nasa posisyon la- 
mang ng pagiging mga Kristiyano, kundi dapat si- 
lang makibahagi sa gawaing Kristiyano. Kasuwato 
ito ng kaniyang mga salita sa kanila nang bandang 
huli: “Kung para sa atin, ang ating pagkamamama- 
yan ay nasa langit.”---Fil 3:20. 

Mga Panahunan. Ang isa pang mahalaga at 
naiibang katangian ng Griego, na nakatutulong sa 
pagiging eksakto nito, ay ang paggamit nito ng mga 
panahunan ng pandiwa. Ang mga pandiwa at ang 
kanilang mga panahunan ay may dalawang ele- 
mento: uri ng kilos (ang higit na mahalaga) at pa- 
nahon ng kilos (di-gaanong mahalaga). May tatlong 
pangunahing punto kung paano uunawain ang kilos 
sa wikang Griego, anupat ang bawat isa ay may 
mga katangiang naglalarawan: (1) kilos na nagpa- 
patuloy (“ginagawa”), pangunahin nang kinakata- 
wanan ng panahunang pangkasalukuyan [present 
tense], na ang pangunahing puwersa nito ay ang ki- 
los na progresibo o kilos na palagian o paulit-ulit, 
(2) kilos na naganap na o tapos na (“nagawa na”), 
anupat ang pangunahing panahunan nito ay ganap 
[perfect]: (3) kilos sa isang maikling yugto ng pana- 
hon [punctiliar], o panandalian (“gawin”), kinaka- 
tawanan naman ng aorist. Sabihin pa, may iba 
pang mga panahunan, gaya ng di-ganap [imper- 
fect], pangnagdaang ganap [past perfect], at pang- 
hinaharap [future]. 

Upang ilarawan ang pagkakaiba-iba ng mga pa- 
nahunan sa Griego: Sa 1 Juan 2:1, sinabi ng apostol 
na si Juan: “Kung ang sinumang tao ay magkasala, 
tayo ay may tagapagtanggol sa Ama” (KJ). Ang 
pandiwang Griego para sa “magkasala” ay nasa pa- 
nahunang aorist, samakatuwid ang panahon ng ki- 
los ay sa isang maikling yugto ng panahon lamang, 
o panandalian. Ang panahunang aorist dito ay tu- 
mutukoy sa isang gawa ng pagkakasala, samanta- 
lang ang panahunang pangkasalukuyan ay magpa- 
pahiwatig naman ng kalagayan ng pagiging isang 
makasalanan o ng nagpapatuloy o progresibong ki- 
los sa pagkakasala. Kaya ang tinutukoy rito ni Juan 
ay hindi isang tao na nagpapatuloy sa paggawa ng 


GRIEGO 


kasalanan, kundi isa na nagkasala o nakagawa ng 
isang pagkakasala.” (Ihambing ang Mat 4:9, kung 
saan ipinakikita ng panahunang aorist na hindi pa- 
lagian o patuluyang pagsamba sa kaniya ang hini- 
ngi ng Diyablo kay Jesus, kundi “isang gawang pag- 
samba.”) 

Ngunit, kung babasahin naman ang 1 Juan 3:6, 9 
nang hindi isinasaalang-alang na ang pandiwa rito 
ay nasa panahunang pangkasalukuyan, waring si- 
nasalungat ni Juan ang kaniyang mga salita na bi- 
nigyang-pansin kanina. Ang King James Version ay 
kababasahan: “Ang sinumang nananahanan sa ka- 
niya ay hindi nagkakasala” at, “Ang sinumang ipi- 
nanganak ng Diyos ay hindi gumagawa ng pag- 
kakasala.” Hindi naitatawid ng mga saling ito sa 
Tagalog ang kilos na tuluy-tuloy, na ipinahihiwatig 
ng ginamit na panahunang pangkasalukuyan ng 
mga pandiwang Griego. Sa halip na sabihin dito na, 
“hindi nagkakasala” at “hindi gumagawa ng pagka- 
kasala,” binigyang-pansin ng ilang makabagong sa- 
lin ang kilos na tuluy-tuloy at isinalin nila ang mga 
pandiwa kasuwato niyaon: “hindi namimihasa sa ka- 
salanan,” “hindi nagpapatuloy sa paggawa ng ka- 
salanan” (NW): “namimihasa sa kasalanan,” “na- 
mimihasa sa paggawa ng kasalanan” (CB): “hindi 
palagiang gumagawa ng kasalanan,” “hindi nami- 
mihasa sa kasalanan” (Ph), “hindi nagpapatuloy na 
magkasala” (TEV). Sa Mateo 6:33, inutusan ni Jesus 
ang kaniyang mga tagasunod: “Patuloy, kung ga- 
yon, na hanapin muna ang kaharian,” anupat nag- 
papahiwatig ng patuluyang pagsisikap, sa halip na 
basta “hanapin muna ninyo ang kaharian” (KJ). 

Sa mga pagbabawal, ang panahunang pangkasa- 
lukuyan at ang panahunang aorist ay magkaiba 
rin. Kapag nasa panahunang pangkasalukuyan, ang 
pagbabawal ay hindi lamang nangangahulugan na 
huwag gawin ang isang bagay. Nangangahulugan 
ito na ihinto ang paggawa nito. Noong patungo na si 
Jesu-Kristo sa Golgota, hindi lamang niya sinabihan 
ang mga babaing sumusunod sa kaniya na, “Huwag 
kayong tumangis,” kundi sa halip, yamang tumata- 
ngis na sila, sinabi niya: “Huwag na kayong tuma- 
ngis para sa akin.” (Luc 23:28) Sa katulad na paraan, 
sinabi ni Jesus sa mga nagtitinda ng mga kalapati 
sa templo: “Huwag na ninyong gawing bahay ng pa- 
ngangalakal ang bahay ng aking Ama!” (Ju 2:16) Sa 
Sermon sa Bundok ay sinabi niya: “Huwag na ka- 
yong mabalisa” tungkol sa kung ano ang inyong ka- 
kainin, iinumin, o isusuot. (Mat 6:25) Sa kabilang 
panig, ang pagbabawal na nasa panahunang aorist 
ay isang utos laban sa paggawa ng isang bagay sa 
anumang panahon o pagkakataon. Si Jesus ay ipina- 
kikitang nagsasabi sa kaniyang mga tagapakinig: 
“Kaya, huwag kayong mabalisa [samakatuwid nga, 
huwag kayong mabalisa kailanman] tungkol sa su- 
sunod na araw.” (Mat 6:34) Dito ay ginamit ang 


GRIEGO 


panahunang aorist upang ipakita na hindi dapat 
mabalisa kailanman ang mga alagad. 

Masusumpungan sa Hebreo 11:17 ang isa pang 
halimbawa kung bakit kailangang isaalang-alang 
ang panahunang Griego kapag nagsasalin. Hindi bi- 
nibigyang-pansin ng ilang salin ang pantanging ka- 
hulugan na nakapaloob sa panahunan ng pandiwa. 
May kinalaman kay Abraham, sinasabi ng King 
James Version: “Siya na tumanggap ng mga panga- 
ko ay naghandog ng kaniyang bugtong na anak.” 
Ang pandiwang Griego na isinalin dito bilang “nag- 
handog" ay nasa panahunang di-ganap, na maaa- 
ring nangangahulugan ng kilos na binalak o ti- 
nangka, ngunit hindi natupad o naisagawa. Kaya 
naman, kasuwato ng aktuwal na nangyari, ang pan- 
diwang Griego ay mas angkop na isaling “nagtang- 
kang ihandog.” Gayundin, sa Lucas 1:59, na tumu- 
tukoy sa panahon ng pagtuli sa anak nina Zacarias 
at Elisabet, ipinahihiwatig ng ginamit na panahu- 
nang di-ganap na sa halip na isaling, “Tinawag 
nila siyang Zacarias, ayon sa pangalan ng kaniyang 
ama” (KJ), ang talata ay dapat kabasahan ng “Tata- 
wagin sana nila [ang bata] ayon sa pangalan ng ka- 
niyang ama, na si Zacarias” (NW). Kasuwato ito ng 
aktuwal na nangyari, samakatuwid nga, na pina- 
nganlan siyang Juan, ayon sa mga tagubilin ng 
anghel na si Gabriel.---Luc 1:13. 

Transliterasyon. Tumutukoy ito sa baybay ng 
mga salitang Griego na ginagamitan ng mga titik ng 
ibang alpabeto. Karaniwan na, ito ay isa lamang 
paghahalili ng isang titik para sa isang titik, halim- 
bawa, b para sa b, g para sa y, at iba pa. Totoo rin 
ito sa mga patinig ng Griego, a para sa &, e para sa 
€, e para sa n, i para sa 1, O para sa O, y para sa v, at 
o para sa w. 

Mga diptonggo. Ang pangkalahatang tuntu- 
nin sa itaas na paghahalili ng isang titik para sa 
isang titik ay kapit din sa karamihan ng mga dip- 
tonggo: ai para sa at, ei para sa £1, oi para sa Ot. Ang 
titik Griego na ypsilon (v) ay isang eksepsiyon sa 
sumusunod na mga kalagayan: ang av ay au, hindi 
ay, ang ev ay eu, hindi ey, ang ov ay ou, hindi oy; 
ang ut ay ui, hindi yi; ang nu ay eu, hindi ey. 

Gayunman, may mga pagkakataon na ang isang 
waring diptonggo ay kakikitaan ng diaeresis (|) sa 
ibabaw ng ikalawang titik, gaya halimbawa ng, at, 
ev, oŭ, nb, wÜ, aï, oï. Ipinakikita ng diaeresis sa iba- 
baw ng fota (1) o ng ypsilon (Ù) na hindi talaga ito 
bumubuo ng isang diptonggo kasama ng patinig na 
nasa unahan nito. Sa gayon, ang transliterasyon ng 
y psilon na may diaeresis ay y, hindi u. Ang mga 
halimbawa sa itaas ay magiging ay, ey, Oy, ey, Oy, 
ai, oi, ayon sa pagkakasunud-sunod. 

Ang ilang patinig naman (a, n, w) ay may maliit 
na fo'ta (,) (tinatawag na i#o'ta subscript) na nakasu- 


858 
ALPABETONG GRIEGO 
pi. Transliterasyon 
Titik Pangalan at Pagbigkas! 
Aa Alpha a 
B $ Be'ta b 
ID sy Gam'ma g, matigas, gaya ng sa Ingles 
na “begin”? 
A ò Del'ta 
Ec E'psilon e, maikli, gaya ng sa Ingles 
na “met” 
7G Ze'ta Z 
H n E'ta e, mahaba, gaya ng sa Ingles 
na “they” 
O 0 The'ta th 
IL Fo'ta i gaya ng sa Ingles na “machine” 
KK Kap'pa k 
NA Lam'bda i 
M u Myu m 
N v Nyu n 
Et Xi X 
O o O'mi-kron o, maikli, gaya ng sa Ingles 
na “lot” 
Tx Pi p 
PAKO Rho r 
£ o, Sig'ma S 
mar Tau t 
Yu V'psilon yo u, Pranses na u 
0 Aleman na ti 
D ọ Phi f gaya ng sa Ingles na “face” 
X x Khi kh gaya ng sa Ingles na “elkhorn” 
Y p Psi ps gaya ng sa Ingles na “lips” 
Q w 0O-me’ga o, mahaba, gaya ng sa Ingles 
na “note” 
1 Ang ipinakikitang pagbigkas dito ay naiiba sa makabagong Griego. 
2 Kapag nasa unahan ng x, £, x, O isa pang y, binibigkas ito nang 
pailong gaya ng n sa “think.” 
3 Ginagamit lamang sa dulo ng isang salita kapag may sigma. 
# Ang Y'psilon ay u kapag bahagi ito ng isang diptonggo. 


lat sa ibaba ng mga ito. Kapag tinutumbasan ng 
transliterasyon ang mga anyong Griegong ito, ang 
io'ta (o i) ay hindi inilalagay sa ilalim ng linya, kun- 
di sa tabi at kasunod ng titik kung saan ito nakita. 
Kaya ang g ay ai, ang n ay ei, at ang w ay oi. 

Mga tuldik. May tatlong uri ng tuldik sa Grie- 
go: ang pahilis (), ang pakupya (°), at ang paiwa (). 
Sa Griego, makikita ang mga ito sa ibabaw ng pati- 
nig ng pantig na tinutuldikan ng mga ito. Gayun- 
man, sa mga transliterasyon sa publikasyong ito, 
ang tuldik ay nasa dulo ng pantig na tinuldikan at 
isang tuldik lamang ang ginagamit para sa tatlong 
uri ng tuldik sa Griego. Sa gayon ang A6yoc ay ti- 
nuldikan ng ganito lo'gos, ang Cov ay magiging 
z0i'on. 

Mga pantig. Bilang pantulong sa pagbigkas, 
ginagamitan ng alinman sa tuldok o tuldik ang mga 
transliterasyon upang mapaghiwa-hiwalay ang la- 
hat ng mga pantig. Ang mga pantig ng isang sali- 
tang Griego ay kasindami ng mga patinig o ng mga 


859 


diptonggo niyaon. Kaya nga, dahil may dalawang 
patinig ang Aóyoç (logos), dalawa rin ang pantig 
nito. Ang dalawang patinig naman ng isang dip- 
tonggo ay ibinibilang na isang pantig lamang, hindi 
dalawa. Ang salitang nveĝua (pneuma) ay may 
isang diptonggo (eu) at isang iba pang patinig (a) 
kung kaya dalawa ang pantig nito. 

Sa paghahati-hati ng mga pantig, sinusunod ang 
ganitong mga tuntunin: (1) Kapag may nag-iisang 
katinig sa gitna ng isang salita, isinasama ito sa ka- 
sunod na patinig ng sumunod na pantig. Kaya ang 
TATNO ay magiging pater’. (2) Kung minsan, may- 
roon namang isang kombinasyon ng mga katinig na 
makikita sa gitna ng isang salitang Griego. Kung 
ang kombinasyong ito ay magagamit bilang umpisa 
ng isang salitang Griego, maaari rin itong maging 
simula ng isang pantig. Halimbawa, ang k00p0c ay 
magiging ko'smos kapag hinati. Ang sm ay isinama 
sa ikalawang patinig. Ito ay dahil maraming salitang 
Griego---tulad ng Smyr'na---ang nagsisimula sa da- 
lawang katinig na iyon. Gayunman, kapag may 
kombinasyon ng mga katinig sa gitna ng isang sali- 
ta at walang salitang Griego ang nagsisimula sa 
kombinasyong iyon, pinaghihiwalay ang mga iyon. 
Kaya ang transliterasyon ng ĥúoooç ay bys'sos, ya- 
mang walang anumang salitang Griego ang nagsi- 
simula sa ss. 

Mga pananda sa paghinga. Ang patinig sa 
simula ng isang salita ay nangangailangan ng alin- 
man sa isang “madulas” na pananda sa paghinga (), 
o ng isang “magaspang” na pananda sa paghinga (). 
Ang “madulas” na pananda sa paghinga () ay maa- 
aring alisin sa transliterasyon, para sa “magaspang” 
na pananda sa paghinga (), kailangang maglagay 
ng h sa umpisa ng salita. Kung ang unang titik ay 
malaki, ang mga panandang ito sa paghinga ay nasa 
unahan ng salita. Sa kasong ito, ang 'I ay nagiging 
I, samantalang ang transliterasyon naman ng TI ay 
Hi. Kapag ang mga salita ay nagsisimula naman sa 
maliliit na titik, ang mga pananda sa paghinga ay 
makikita sa ibabaw ng unang titik o, sa kaso ng ka- 
ramihan sa mga diptonggo, sa ibabaw ng ikalawang 
titik. Samakatuwid, ang aiwv ay nagiging aion’, sa- 
mantalang ang Ayv0c naman ay ha-gnos' at ang 
aigtouat ay haire'o-mai. 

Karagdagan pa, ang titik Griego na rho (Q), na ti- 
nutumbasan ng r sa transliterasyon, ay laging na- 
ngangailangan ng “magaspang” na pananda sa pag- 
hinga () sa simula ng salita. Kaya ang Gappei ay 
rhab-bei'. 


GRIEGONG KASULATAN. Tingnan ang Knis- 
TIYANONG GRIEGONG KASULATAN: MANUSKRITO NG BIBLIYA, 
MGA. 


GULONG 


GUDGODA. Isang kampamento ng mga Israe- 
lita sa ilang. Malamang na ito rin ang Hor-hagidgad. 
(Deu 10:6, 7: ihambing ang Bil 33:33.) May mga na- 
niniwala na ang pangalang “Gudgoda” ay napanati- 
li sa pangalang Wadi Khadakhid. Iminumungkahi 
nila na ang lugar na ito ay maaaring nasa Wadi 
Khadakhid, na mga 65 km (40 mi) sa HHK ng Gul- 
po ng ‘Aqaba. Ngunit pinag-aalinlanganan ito, ya- 
mang ang mga katinig na Hebreo ng Gudgoda ay 
hindi katugma niyaong sa Khadakhid. Tungkol sa 
pagkakasunud-sunod ng mga lugar na pinagkam- 
puhan ng mga Israelita ayon sa talaan sa Mga Bi- 
lang at Deuteronomio, tingnan ang BENE-JAAKAN. 


GULAY. 


GULOD. Isang heograpiko o istraktural na ka- 
anyuan ng sinaunang Jerusalem. (2Sa 5:9, 1Ha 9: 
15, 24: 11:27, 2Ha 12:20, 1Cr 11:8, 2Cr 32:5) Sa Hu- 
kom 9:6, 20, ang salitang Hebreo na isinalin bilang 
“Gulod” (milloh”) ay isinalin bilang “Milo.”--Ting- 
nan ang MILO. 

Hindi alam sa ngayon kung ano talaga ang Gulod 
na ito. Sa 2 Hari 12:20 ay may binanggit na “bahay 
ng Gulod,” na maaaring nagpapahiwatig na ito'y 
isang istrakturang tulad-kuta. Kung tungkol sa loka- 
syon nito, iniuugnay ito ng 2 Samuel 5:9 at 2 Croni- 
ca 32:5 sa Lunsod ni David, anupat nagpapahiwatig 
na maaaring ito'y nasa loob o kaya'y nasa gilid ng 
Lunsod ni David. 


GULONG. Isang kayariang pabilog at gawa sa 
matigas na materyales, ito'y maaaring solido o may 
rayos at makalikot ito sa isang ehe. Noong sinauna, 
mga tablang pinagdikit-dikit sa pamamagitan ng 
tulos, binilog, at kinabitan ng isang panggilid (felly, 
o liyanta) ang nagsilbing sinaunang gulong. Gina- 
mit naman ang gulong na may rayos sa mga karo, 
mga karwahe, mga kariton, at iba pang mga sasak- 
yan. (Exo 14:25, Isa 5:28, 28:27) Ang bawat isa sa 
sampung tansong karwahe na ginawa ni Solomon 
upang gamitin sa templo ni Jehova ay may tansong 
ehe at apat na tansong gulong na tulad ng sa karo: 
bawat gulong ay 1.5 siko (67 sentimetro, 26 na pul- 
gada) ang taas at may boha, mga rayos, at panggi- 
lid.--1Ha 7:27-33. 

Hinuhubog naman ng magpapalayok ang mga si- 
sidlang luwad sa isang nakahiga at solidong gulong 
na umiikot, tinatawag na gulong ng magpapalayok. 
(Jer 18:3, 4) Gayundin, maaaring ibaba at itaas sa 
loob ng imbakang-tubig ang isang timba sa pama- 
magitan ng lubid na nakakabit sa isang uri ng gu- 
long o muton [sa Ingles, windlass].---Ec 12:6. 

Makatalinghaga at Makasagisag na Pagga- 
mit. Sa Hebreong tekstong Masoretiko, ang Kawi- 
kaan 20:26 ay kababasahan: “Ang marunong na 


Tingnan ang MAPAPAIT NA GULAY. 


GULOT-MAIM 


hari ay nagpapangalat ng mga taong balakyot, at 
nagpaparaan siya ng gulong sa ibabaw nila.” Waring 
tumutukoy ito sa isang pagkilos ng hari na maiha- 
hambing sa paggamit ng gulong na panggiik ng bu- 
til. (Ihambing ang Isa 28:27, 28.) Tila ipinahihiwatig 
ng metaporang ito na ang marunong na hari ay ku- 
mikilos kaagad upang ibukod ang mga taong balak- 
yot mula sa mga matuwid at upang parusahan ang 
mga balakyot. Sa gayon ay nasusugpo ang kasama- 
an sa kaniyang nasasakupan. (Ihambing ang Kaw 
20:8.) Gayunman, kung babaguhin nang kaunti ang 
talata, sinasabi nito na pinararaan ng isang maru- 
nong na hari sa ibabaw ng mga balakyot ang “kani- 
lang sariling pananakit.” 

Ang di-masupil na dila ay isang “apoy” at “sinisi- 
laban [nito] ang gulong ng likas na buhay.” Maaa- 
ring silaban ng dila ang buong ikot o landasin ng li- 
kas na buhay na kinapanganakan ng isang tao, 
anupat ginagawang isang napakasamang siklo ang 
buhay at posible pa ngang humantong sa sariling 
kapuksaan niyaon na waring sa pamamagitan ng 
apoy.--San 3:6. 

Samantalang si Ezekiel ay nasa tabi ng ilog ng Ke- 
bar sa lupain ng mga Caldeo noong ikalimang taon 
ng pagkatapon ni Haring Jehoiakin, nakita niya si Je- 
hova sa pangitain na nakasakay sa isang mabilis at 
tulad-karong makalangit na sasakyan. Ang apat na 
gulong nito ay may mga gilid na puno ng mga mata, 
at sa loob ng bawat gulong ay may isa pang gulong 
na maliwanag na nakapahalang sa panlabas na gu- 
long, kaya naman maaari itong yumaon sa unahan 
o lumiko sa alinmang panig nang hindi binabago 
ang anggulo ng mga gulong. Sa tabi ng bawat gu- 
long ay may isang kerubin, anupat ang mga keru- 
bing nilalang na buhay at ang mga gulong ay sa- 
bay-sabay na gumagalaw kung saan sila akayin ng 
espiritu. (Eze 1:1-3, 15-21: 3:13) Noong sumunod na 
taon, nagkaroon si Ezekiel ng isang katulad na pa- 
ngitain, at sa pagkakataong ito ay dinala naman 
siya, maliwanag na sa pamamagitan ng espiritu ng 
pagkasi, sa isang dako sa harap ng templong itinayo 
ni Solomon sa Jerusalem. Ipinahiwatig ng pangita- 
ing nakita niya na malapit nang puksain ang lunsod 
na iyon at ang templo bilang paglalapat ng hudisyal 
na pasiya ni Jehova. (Eze 8:1-3, 10:1-19, 11:22) Mga 
60 taon pagkatapos nito, nakita ni Daniel sa pangita- 
in ang Sinauna sa mga Araw, si Jehova, na nakaupo 
sa isang makalangit na trono na may mga gulong. 
Nagliliyab kapuwa ang trono at ang mga gulong, 
anupat ipinahihiwatig nito ang pagdating ng maa- 
poy na paghatol ng Diyos sa mga kapangyarihang 
pandaigdig.---Dan 7:1, 9, 10, Aw 97:1-3. 


GULOT-MAIM [Mga Lunas ng Tubig]. Isang 
lugar na hiniling ng anak na babae ni Caleb noong 
ikasal siya kay Otniel. (Jos 15:17-19, Huk 1:13-15) Sa 


860 


maraming bersiyon, ang Gulloth” ma'yim ay isina- 
lin bilang “mga bukal ng tubig,” samantalang ang 
“Mataas na Gul-loth' at Mababang Gulloth” ay kara- 
niwang isinasalin bilang “bukal sa itaas at bukal sa 
ibaba.” (Tingnan ang AS-Tg, BSP, JB, KJ.) Gayun- 
man, mapapansin na hindi “mga bukal” ang hina- 
ngad ng anak na babae ni Caleb mula sa kaniyang 
ama. Ayon sa Josue 15:18, “isang bukid” ang hina- 
ngad niya. Kaya naman ang Gulloth' ma'yim ay isi- 
nasalin kung minsan bilang “lupaing natutubigang 
mainam.” (Kx, tingnan din ang Dy.) Mas pinipili ng 
ilang iskolar na huwag itong isalin, anupat tinu- 
tumbasan lamang nila ito ng mga transliterasyong 
“Gullath-maim” (AT) o “Gulot-maim.” (NW) Hindi 
alam kung saan ang eksaktong lokasyon ng Gulot- 
maim.--Tingnan ang DEBIR Blg. 2. 


GUMAGAPANG NA BAGAY. Ang pandi- 
wang ugat ng terminong Hebreo na remnes ay na- 
ngangahulugang “gumapang” o “gumalaw.” (Gen 1: 
21, 28, tlb sa Rbi8) Iminumungkahi ng leksikong 
Hebreo at Aramaiko nina Koehler at Baumgartner 
na ang terminong ito ay nagpapahiwatig ng pagga- 
law nang walang direksiyon. (Lexicon in Veteris 
Testamenti Libros, Leiden, 1958, p. 895, ihambing 
ang Hab 1:14.) Waring saklaw ng pangngalang re- 
mes ang napakarami at sari-saring nilalang na bu- 
hay at, sa pagkakagamit nito sa iba't ibang teksto, 
sa pangkalahatan ay ipinakikita nito ang kaibahan 
ng mga “gumagalang hayop” mula sa maiilap at 
maaamong hayop, sa mga ibon, at sa mga isda. 
(Gen 1:24, 25, 6:7, 20, 7:14, 23; 8:17, 19: 9:3, Eze 
8:10; 38:20) Kaya naman maaaring ibilang dito ang 
mga reptilya at iba pang mga anyo ng buhay-hayop 
na hindi kasama sa ibang mas prominenteng kate- 
gorya. Maaari itong ikapit hindi lamang sa mga ni- 
lalang sa katihan kundi pati sa mga nilalang sa tu- 
big.--Aw 104:25. 

Ang ilan sa 3,000 kawikaan ng marunong na si 
Haring Solomon ay tungkol sa “mga hayop at tung- 
kol sa mga lumilipad na nilalang at tungkol sa mga 
bagay na gumagala at tungkol sa mga isda.” (1Ha 
4:33, ihambing ang Aw 30:19, 24-28.) Inilalarawan 
ng Oseas 2:18 ang isang pakikipagtipan sa maba- 
ngis na hayop, sa lumilipad na nilalang, at sa guma- 
gapang na bagay sa lupa. Sa Awit 148:10, kasama 
sila sa mga nilalang na naglilingkod sa ikapupuri ng 
kanilang Maylalang. 

Ang Griegong her-peton' ay malapit na katumbas 
ng Hebreong re'mnes, at malimit itong gamitin upang 
tumukoy sa mga reptilya. Ginamit ito sa pangitaing 
nakita ni Pedro sa Jope. (Gaw 10:12: 11:6) Ginamit 
din ito ni Pablo nang talakayin niya ang idolatriya ng 
tao (Ro 1:23), at ni Santiago tungkol naman sa mga 
nilalang na napaaamo ng tao.---San 3:7. 


861 


GUNI. 

1. Ang ikalawang binanggit na anak ni Neptali, 
kabilang sa mga nasa sambahayan ni Jacob sa Ehip- 
to. (Gen 46:24, 26, 1Cr 7:13) Siya ang pinagmulan 
ng pamilya ng mga Gunita sa tribo ni Neptali.---Bil 
26:48. 

2. Ninuno ng isang prominenteng Gadita.--1Cr 
5:11-15; 


GUNITA, MGA. Isang pamilyang nagmula kay 
Guni, isang anak ni Neptali.--Bil 26:48; Gen 46:24. 


GUR. Si Ahazias, na hari ng Juda, ay nakasakay 
sa karo “sa daang paahon sa Gur, na malapit sa 
Ibleam,” nang siya'y saktan sa utos ni Jehu. (2Ha 
9:27) Hindi na alam sa ngayon kung saan ang loka- 
syon ng Gur. 

Sa katulad na ulat ng kamatayan ni Ahazias sa 
2 Cronica 22:8, 9, hindi binanggit ang pagsugat sa 
kaniya sa Gur. Waring kinukumpleto ng dalawang 
ulat na ito ang detalye ng isa't isa at kailangang pag- 
samahin ang mga ito upang makuha ang buong la- 
rawan ng mga pangyayari.--Tingnan ang AHAZIAS 
Blg. 2. 


GURBAAI. Isang lugar na tinirahan ng mga 
Arabe noong panahon ni Haring Uzias. (2Cr 26:3, 7) 
Hindi alam kung saan ang eksaktong lokasyon nito. 


GURO, PAGTUTURO. Ang guro ay isa na 
nagtatawid ng impormasyon o kasanayan sa iba sa 
pamamagitan ng salita o halimbawa. Ang isang 
mahusay na guro ay kadalasan nang naglalaan ng 
paliwanag o sumusuportang katibayan o gumaga- 
mit ng iba pang paraan na nilayong makatulong sa 
mga tagapakinig na tanggapin at tandaan ang kani- 
lang narinig. 

Ang Diyos na Jehova, na Maylalang, ang siyang 
Dakilang Tagapagturo, o Guro, ng kaniyang mga 
lingkod. (1Ha 8:36, Aw 27:11, 86:11, 119:102, Isa 
30:20, 54:13) Ang mga gawang paglalang mismo ay 
nagtuturo na may isang Diyos na marunong-sa- 
lahat, at naglalaan ang mga ito ng larangan para sa 
pagsusuri at pagmamasid na hanggang sa kasalu- 
kuyang panahon ay bahagya pa lamang nasasalik- 
sik. (Job 12:7-9) Bukod diyan, sa pamamagitan ng 
pantanging mga pagsisiwalat, itinuro ng Diyos na 
Jehova sa mga tao ang kaniyang pangalan, mga la- 
yunin, at mga kautusan. (Ihambing ang Exo 4:12, 
15; 24:12, 34:5-7.) Ang gayong mga pagsisiwalat ay 
matatagpuan sa Salita ng Diyos, ang Bibliya, at nag- 
sisilbing saligan para sa wastong pagtuturo may ki- 
nalaman sa kaniyang kalooban. (Ro 15:4: 2Ti 3:14- 
17) Ang espiritu ng Diyos ay gumaganap din bilang 
guro.--Ju 14:26. 


GURO, PAGTUTURO 


Pagtuturo sa Gitna ng mga Israelita. Sa Is- 
rael, ang mga magulang ang binigyan ng Diyos ng 
pananagutang magturo sa kanilang mga anak. (Deu 
4:9: 6:7, 20, 21: 11:19-21, Aw 78:1-4) Para naman sa 
buong bansa, ang mga propeta, mga Levita, lalo na 
ang mga saserdote, at ang iba pang marurunong na 
tao ang nagsilbing mga guro.--Ihambing ang 2Cr 
35:3, Jer 18:18, tingnan ang EDUKASYON. 

Ang mga propeta. Tinuruan ng mga propeta 
ang bayan tungkol sa mga katangian at mga layu- 
nin ni Jehova, inilantad nila ang masasamang gawa 
ng mga Israelita, at binalangkas nila para sa mga ito 
ang tamang landasin na dapat tahakin. Kadalasan, 
bibigang inihahatid ng mga propeta ang kanilang 
mga turo, anupat isinusulat na lamang nila ang 
mga ito sa kalaunan. (Ihambing ang 1Sa 12:23-25, 
Isa 7:3, 4: 22:15, 16: Jer 2:2.) Kabilang sa kanilang 
mga paraan ng pagtuturo ang paggamit ng mga ta- 
nong (Jer 18:13, 14, Am 3:3-8, Hag 2:11-14), mga 
ilustrasyon (2Sa 12:1-7, Isa 10:15, Jer 18:3-10), mga 
bugtong (Eze 17:2), at makasagisag na mga pagki- 
los (1Ha 11:30-32, Jer 13:4-11: 19:1-12, 27:2, 28:10- 
14: Eze 4:1-5:4). 

Ang mga saserdote at mga Levita. 8 Panana- 
gutan noon ng mga saserdote at mga Levita na itu- 
ro ang kautusan ng Diyos sa bansang Israel. (Lev 
10:11, 14:57, 2Cr 15:3, 35:3) Isinagawa ito sa iba't 
ibang paraan. Tuwing taon ng Sabbath, sa panahon 
ng Kapistahan ng mga Kubol, ang buong Kautusan 
ay binabasa sa buong bayan--sa mga lalaki, mga 
babae, mga bata, at mga naninirahang dayuhan. 
(Deu 31:9-13) Kung minsan, ang mga kautusan ng 
Diyos ay idiniriin ng mga Levita sa mga taong- 
bayan sa pamamagitan ng pagganyak sa mga ito na 
magbigay ng tugon. (Ihambing ang Deu 27:14-26.) 
Bukod sa pagbasa sa Kautusan, walang alinlangang 
ipinaliliwanag din ng mga saserdote at mga Levita 
ang kahulugan nito. (Ihambing ang Ne 8:8.) At ang 
mga hudisyal na pasiyang inilapat nila ay nagturo 
ng mga simulain ng katarungan ng Diyos.--Deu 
17:8-13, 1Cr 26:29, 2Cr 19:8-11. 

Ang mga eskriba. Noong panahon ng minis- 
teryo ni Jesus sa lupa, prominente ang mga eskriba 
bilang mga guro ng Kautusan. Ngunit hindi sila 
nagtuon ng pansin sa tunay na mga problema at 
mga pangangailangan ng mga tao. Tulad ng mga 
Pariseo, ang mga eskriba ay higit na nagpahalaga sa 
teknikal na mga tuntunin at mga tradisyon kaysa sa 
awa, katarungan, at katapatan. Ginawa nilang pabi- 
gat sa bayan ang Kautusan. (Mat 23:2-4, 23, 24: Luc 
11:45, 46) Hindi naging mabisa ang kanilang pagtu- 
turo gaya ng dapat sana'y nangyari, sapagkat itinu- 
ring nilang nakatataas sila kaysa sa karaniwang 
mga tao at hindi sila naging mga halimbawa na 


GURO, PAGTUTURO 


karapat-dapat tularan.--Ihambing ang Mat 23:3, 6, 
7: Ju 7:48, 49, tingnan ang ESKRIBA. 


Bakit bukod-tangi sa pagiging mabisa 
ang pagtuturo ni Jesus? 


Bagaman maliwanag na hindi taimtim ang relihi- 
yosong mga lider ng Judaismo nang tawagin nilang 
“Guro [sa Gr., Di-da'skalos]" si Jesu-Kristo, gayon 
ang pagkakilala sa kaniya kapuwa ng mga ma- 
nanampalataya at di-mananampalataya. (Mat 8:19, 
9:11; 12:38, 19:16, 22:16, 24, 36, Ju 3:2) Ang mga 
opisyal na isinugo upang arestuhin siya ay lubhang 
humanga sa kaniyang pagtuturo anupat hindi nila 
nagawang dakpin siya, na sinasabi: “Walang sinu- 
mang tao ang nakapagsalita nang tulad nito.” (Ju 
7:46) Nagturo si Jesus 'gaya ng isang taong may 
awtoridad, at hindi gaya ng mga eskriba.” (Mat 7:29) 
Ang Diyos ang Pinagmulan ng kaniyang turo (Ju 
7:16: 8:28), at itinawid ni Jesus ang impormasyon sa 
pamamagitan ng simpleng pamamaraan, di-matu- 
tutulang lohika, nakapupukaw-kaisipang mga ta- 
nong, matitingkad na tayutay, at makahulugang 
mga ilustrasyon na hinalaw sa mga bagay na pamil- 
yar sa kaniyang mga tagapakinig. (Mat 6:25-30, 
7:3-5, 24-27: tingnan ang ILUSTRASYON, MGA.) Guma- 
mit din si Jesus ng mga praktikal na halimbawa, 
gaya noong hugasan niya ang mga paa ng kaniyang 
mga alagad upang ituro sa kanila na dapat nilang 
paglingkuran ang isa't isa.--Ju 13:2-16. 

Lumawak ang kaalaman ni Jesus dahil sa matalik 
na kaugnayan niya sa kaniyang Ama at Diyos bago 
siya pumarito sa lupa. Kaya naman higit ang pagka- 
kilala niya sa Diyos kaysa sa kaninupamang tao, 
anupat nakapagturo siya nang may awtoridad tung- 
kol sa kaniyang Ama. Gaya ng sinabi ni Jesus mis- 
mo: “Walang sinuman ang lubos na nakakakilala sa 
Anak kundi ang Ama, ni may sinumang lubos na 
nakakakilala sa Ama kundi ang Anak at ang sinu- 
man na sa kaniya ay nais ng Anak na isiwalat siya.” 
--Mat 11:27: Ju 1:38. 

Pamilyar na pamilyar din si Jesus sa nasusulat na 
Salita ng Diyos. Nang tanungin siya kung alin ang 
pinakadakilang utos sa Kautusan, walang pag-aatu- 
biling binuod niya sa dalawang utos ang buong Ka- 
utusan, anupat sumipi siya mula sa Deuteronomio 
(6:5) at Levitico (19:18). (Mat 22:36-40) Noong pana- 
hon ng kaniyang ministeryo, siya ay napaulat na tu- 
mukoy o nagpahayag ng mga kaisipang katulad ng 
nilalaman ng mga talata mula sa mga kalahati ng 
mga aklat ng Hebreong Kasulatan---Genesis (2:24: 
Mat 19:5, Mar 10:7, 8), Exodo (3:6, Mat 22:32: Luc 
20:37), Levitico (14:2-32, Mat 8:4), Mga Bilang (30:2, 
Mat 5:33), Deuteronomio (5:16: Mat 15:4: Mar 7:10), 
Unang Samuel (21:4-6, Mat 12:3, 4), Unang Hari 


862 


(17:9; Luc 4:26), Job (42:2, Mat 19:26), Mga Awit 
(8:2, 110:1; Mat 21:16, 22:44), Mga Kawikaan (24:12, 
Mat 16:27), Isaias (6:9, 10: Mat 13:14, 15: Ju 12:40), 
Jeremias (7:11, Mat 21:13, Mar 11:17: Luc 19:45, 
46), Mga Panaghoy (2:1: Mat 5:35), Daniel (9:27: 
Mat 24:15), Oseas (6:6: Mat 9:13), Jonas (1:17; Mat 
12:40), Mikas (7:6: Mat 10:21, 35, 36), Zacarias (13:7: 
Mat 26:31), at Malakias (3:1, Mat 11:10). 
Karagdagan pa, naging tunay na mapuwersa 
ang itinuro ni Jesus dahil sa kaniyang sakdal na ha- 
limbawa. (Ju 13:15) Hindi siya katulad ng mga es- 
kriba at mga Pariseo, na tungkol sa kanila ay sinabi 
ni Jesus: “Lahat ng mga bagay na sinasabi nila sa 
inyo ay gawin ninyo at tuparin, ngunit huwag nin- 
yong gawin ang ayon sa kanilang mga gawa, sapag- 
kat sinasabi nila ngunit hindi isinasagawa.”---Mat 
23:3. 

Ang iba pang mga aspekto na nagbigay ng awto- 
ridad at bisa sa pagtuturo ni Jesus ay ang pagkau- 
nawa niya sa kalikasan ng tao at ang maibiging pag- 
kabahala niya sa iba. Ang kaniyang matalas na 
kaunawaan ay naragdagan dahil sa makahimalang 
kaalaman niya sa mga kalagayan at pangangatuwi- 
ran ng iba. (Mat 12:25, Luc 6:8, Ju 1:48, 4:18, 6:61, 
64: 13:11) “Alam niya kung ano ang nasa tao.” (Ju 
2:25) Gayon na lamang ang pagkahabag niya sa 
mga tao anupat isinakripisyo niya ang kinakaila- 
ngang pagpapahinga upang turuan sila. Sa isang 
pagkakataon, lumulan si Jesus at ang kaniyang mga 
alagad sa isang bangka at pumatungo sa isang lib- 
lib na lugar upang magpahinga nang kaunti. “Ngu- 
nit nakita sila ng mga tao na pumaparoon at mara- 
mi ang nakaalam nito, at mula sa lahat ng mga 
lunsod ay magkakasamang nagsitakbo roon ang 
mga ito at nauna pa sa kanila. Buweno, pagka- 
baba, nakita niya ang isang malaking pulutong, 
ngunit nahabag siya sa kanila, sapagkat sila ay 
gaya ng mga tupang walang pastol. At nagsimula 
siyang magturo sa kanila ng maraming bagay.” 
--Mar 6:31-34. 

Naging maunawain si Jesus sa pakikitungo sa ka- 
niyang mga tagapakinig. Nang hindi makuha ng ka- 
niyang mga alagad ang punto ng isang ilustrasyon, 
buong-tiyaga niyang ipinaliwanag iyon sa kanila. 
(Mat 13:10-23) Palibhasa'y batid ang kanilang mga 
limitasyon, hindi niya sila binigyan ng napakara- 
ming impormasyon. (Ju 16:4, 12) Kapag kinakaila- 
ngan, inuulit ni Jesus ang halos gayunding impor- 
masyon. (Mar 9:35; 10:43, 44) Sa pagsagot sa mga 
tanong, kadalasang sinusuhayan ni Jesus ang kani- 
yang tugon sa pamamagitan ng mga ilustrasyon 
o mga praktikal na halimbawa, sa gayon ay itiniti- 
mo ito sa isip ng mga tagapakinig at pinupukaw ang 
kanilang mga kakayahan sa pag-iisip.--Mat 18:1-5, 
21-35, Luc 10:29-37. 


863 


Ang Espiritu ng Diyos ay Nagtuturo. Noong 
panahon ng kaniyang tatlo at kalahating taóng mi- 
nisteryo sa lupa, sinanay ni Jesus ang kaniyang 
mga apostol na ipagpatuloy ang gawaing sinimulan 
niya. Bilang mga taong di-sakdal, hindi posibleng 
matandaan nila ang bawat detalye na kaniyang iti- 
nuro. Ngunit nangako si Jesus sa kanila: “Ang katu- 
long, ang banal na espiritu, na ipadadala ng aking 
Ama sa pangalan ko, ang isang iyon ang magtuturo 
sa inyo ng lahat ng bagay at ibabalik sa inyong mga 
pag-iisip ang lahat ng bagay na sinabi ko sa inyo.” 
(Ju 14:26) Nangangahulugan ito na ang espiritu ng 
Diyos ang magtuturo sa kanila ng anumang bagay 
na kailangan nilang malaman upang magampanan 
ang kanilang ministeryo. Partikular na, bubuksan 
nito ang kanilang unawa tungkol sa mga bagay na 
dati na nilang narinig ngunit hindi naunawaan. Bi- 
lang tagapagpaalaala, ibabalik ng banal na espiritu 
sa kanilang mga pag-iisip ang mga bagay na sinabi 
ni Jesus noong kasama niya sila. At, bilang guro, 
ipakikita nito sa kanila ang tamang paraan ng pag- 
kakapit ng kaniyang mga salita.--Ihambing ang Ju 
2:19-22: tingnan ang KATOTOHANAN (“Ang Espiritu 
ng Katotohanan"). 

Kapag ang mga alagad ni Jesus ay dinala sa harap 
ng mga pangmadlang kapulungan, mga hari, at ng 
iba pang mga taong may mataas na katungkulan sa 
pamahalaan, panatag silang makapagtitiwala sa es- 
piritu ng Diyos bilang tagapagpaalaala at guro. Tu- 
lad ng isang kaibigan, ibabalik nito sa kanilang mga 
pag-iisip ang mga bagay na dapat sabihin at tutulu- 
ngan sila nito na gumawa ng angkop na mga pagka- 
kapit. Ito ay magbubunga ng isang mabuting pato- 
too at magpapatahimik din sa mga sumasalansang. 
(Mat 10:18-20, Mar 13:11, Luc 12:11, 12, 21:13-15) 
Iyan ang dahilan kung bakit may-tapang na naka- 
pagsalita sina Pedro at Juan nang pagtatanungin 
sila ng pinakamataas na hukumang Judio, ang Sa- 
nedrin, tungkol sa pagpapagaling nila sa isang lala- 
king pilay mula pa nang kapanganakan nito. Ang 
pagkatahasan nila ay hinding-hindi aasahan mula 
sa “mga taong walang pinag-aralan at pangkarani- 
wan,” anupat ikinamangha ito ng mga miyembro ng 
Sanedrin. At dahil sa mga salita ni Pedro, bukod pa 
sa pagkanaroroon ng lalaking pinagaling, ang may- 
pinag-aralang mga lalaking iyon ay ‘walang anu- 
mang nasabi bilang pagtutol. ---Gaw 4:5-14. 

Yamang ang buong Salita ng Diyos ay isinulat sa 
ilalim ng pagkasi (2Ti 3:16), dito lamang masusum- 
pungan ang turo ng espiritu. Kaya naman hindi da- 
pat bigyang-pansin ng mga Kristiyano ang turong 
kasalungat ng Salita ng Diyos. Gaya ng isinulat ng 
apostol na si Juan: “Hindi ninyo kailangang turuan 
kayo ng sinuman, kundi, kung paanong ang pagka- 
pahid mula sa kaniya ay nagtuturo sa inyo tungkol 
sa lahat ng mga bagay, at totoo at hindi kasinunga- 


GURO, PAGTUTURO 


lingan, at kung paanong tinuruan kayo nito, mana- 
tili kayong kaisa niya.” (1Ju 2:27) Ang sinasabihan 
ni Juan ng mga salitang ito ay mga Kristiyanong 
inianak sa espiritu. Nakilala na nila kapuwa ang 
Diyos na Jehova at ang kaniyang Anak na si Kristo 
Jesus. Alam na alam na nila ang katotohanan ng 
Diyos. Kaya naman hindi nila kailangan ang mga 
taong guro na nagkakaila sa Ama at sa Anak. Ilili- 
gaw lamang sila ng gayong mga guro mula sa na- 
laman nila bilang katotohanan gaya ng itinuro ng 
espiritu ng Diyos at malinaw na nakasaad sa Sagra- 
dong mga Akda. (1Ju 2:18-26) Dahil dito, hindi da- 
pat tanggapin ng mga Kristiyano sa kanilang mga 
tahanan ang mga apostatang guro ni dapat man si- 
lang magsabi sa mga ito ng isang pagbati.--2Ju 
9-11. 

Paggawa ng mga Alagad at Pagtuturo sa Ka- 
nila. Matapos siyang buhaying-muli, inatasan ni 
Jesu-Kristo ang kaniyang mga tagasunod na guma- 
wa ng mga alagad, na binabautismuhan sila at iti- 
nuturo sa kanila ang lahat ng mga bagay na iniu- 
tos niya. (Mat 28:19, 20) Ang gayong malawakang 
gawaing pagtuturo ay nagsimula noong araw ng 
Pentecostes ng 33 C.E., nang mga 3,000 Judio at 
proselita ang tumanggap kay Jesus bilang ang ipi- 
nangakong Mesiyas at pagkatapos ay nabautismu- 
han. Ang pagtuturo sa mga bagong alagad na ito ay 
hindi natapos sa diskurso ng apostol na si Pedro na 
umakay upang maging mga tagasunod sila ni Kris- 
to Jesus. Marami pa silang dapat matutuhan. Dahil 
dito, yaong mga pumaroon sa Jerusalem mula sa 
malalayong lugar upang dumalo sa Kapistahan ng 
Pentecostes ay nanatili pa upang maiukol nila ang 
kanilang sarili sa turo ng mga apostol. Sa araw-araw 
ay nagtitipon sila sa lugar ng templo, maliwanag na 
upang makinig sa mga apostol. Doon din narinig 
ng ibang mga Judio at mga proselita ang mabu- 
ting balita, at nang maglaon, ang bilang ng nana- 
nampalatayang mga lalaki ay umabot nang mga 
5,000. (Gaw 2:14--4:4) Bukod sa hayagang pagtutu- 
ro sa templo, ipinahayag din ng mga apostol ang 
mabuting balita tungkol kay Jesu-Kristo sa bahay- 
bahay.--Gaw 5:42: tingnan ang MANGANGARAL, PA- 
NGANGARAL (“Sa Bahay-bahay”). 

Nang maglaon, dahil nangalat ang mga mana- 
nampalataya bilang resulta ng pag-uusig at dahil 
pinasimulan din ang pangangaral sa mga di-Judio, 
ang paggawa ng alagad ay umabot sa malalayong 
lugar. (Gaw 8:4-12, 11:1-26) Gayunman, gaya sa Je- 
rusalem, kadalasa'y hayagang pangangaral at pag- 
tuturo ang ginagamit noon upang matagpuan ang 
mga taong interesado, pagkatapos ay patuloy pang 
tinuturuan yaong nagiging mga alagad. Halimba- 
wa, sa Efeso, hayagang nagturo sa sinagoga ang 
apostol na si Pablo. Nang bumangon ang pagsa- 
lansang, inihiwalay niya ang mga alagad mula sa 


GURO, PAGTUTURO 


di-sumasampalatayang mga Judio, pagkatapos ay 
ginamit niya ang awditoryum ng paaralan ni Tira- 
no sa kaniyang mga diskurso sa kanila. (Gaw 19:8- 
10) Nagturo rin si Pablo sa mga alagad sa kanilang 
mga tahanan at humanap siya ng iba pang mga ta- 
ong interesado sa pamamagitan ng pagtuturo sa ba- 
hay-bahay. Gaya ng ipinaalaala niya sa matatan- 
dang lalaki ng kongregasyon sa Efeso: “Hindi ko 
ipinagkait ang pagsasabi sa inyo ng alinman sa mga 
bagay na kapaki-pakinabang ni ang pagtuturo sa 
inyo nang hayagan at sa bahay-bahay. ”--Gaw 20: 
20, 21; ihambing ang Gaw 18:6, 7 hinggil sa gawa- 
in ni Pablo sa Corinto, tingnan ang ALAGAD. 

Mga Guro sa Kristiyanong Kongregasyon. 
Sa pamamagitan ng gawain ng apostol na si Pablo 
at ng iba pa, may mga kongregasyong Kristiyano 
na naitatag sa maraming lugar, at ang mga ito ay 
patuloy na lumago. Kinailangan ang kuwalipika- 
dong mga guro na tutulong sa lahat ng kaugnay 
sa mga kongregasyong ito upang ‘makamtan ang 
pagkakaisa sa pananampalataya at sa tumpak na 
kaalaman sa Anak ng Diyos, upang maging isang 
tao na husto ang gulang, hanggang sa sukat ng laki 
na nauukol sa kalubusan ng Kristo. (Efe 4:11-13) 
Kaya naman mabigat ang pananagutang nakaa- 
tang sa mga naglilingkod bilang mga guro, ya- 
mang tuwiran itong nakaaapekto sa buhay ng mga 
kapuwa Kristiyano. Gayon na lamang kahalaga ang 
posisyon ng mga guro anupat itinala ito nang ikat- 
lo sa pagkakasunud-sunod ng mga miyembro ng 
kongregasyon, kasunod mismo ng mga apostol at 
mga propeta. (1Co 12:28) Hindi ito isang posisyon 
na ginampanan ng lahat ng mga Kristiyano (1Co 
12:29), at hindi ito kailanman ginampanan ng mga 
babae. Sumulat ang apostol na si Pablo: “Hindi ko 
pinahihintulutan ang babae na magturo, o magka- 
roon ng awtoridad sa lalaki.” (1Ti 2:12) Mga taga- 
pangasiwa, o matatandang lalaki, na inatasan sa 
kanilang posisyon ng banal na espiritu ang nag- 
lingkod sa katungkulang ito.--Gaw 20:17, 25-30, 
1Ti 3:1, 2, 5:17. 

Ang matatandang lalaking ito ay dapat maging 
mga halimbawa na karapat-dapat tularan at dapat 
ding magturo nang may katumpakan, anupat la- 
ging nanghahawakan sa kinasihang Salita ng Diyos. 
Bilang kuwalipikadong mga guro, sila'y nagsilbing 
balwarte na makahahadlang sa paghiwalay mula sa 
tunay na paniniwala, anupat laging mapagbantay 
upang ituwid yaong mga naging biktima ng maling 
turo at gumawa ng pagkilos laban sa mga nagtata- 
guyod ng mga sekta.--1Ti 4:6, 7, 16; 6:2b-6, 2Ti 2:2, 
14-26: 3:14-17: Tit 1:10, 11; 2:1, 6, 7: 3:9-11, iham- 
bing ang Apo 2:14, 15, 20-24. 

Ang matatandang lalaki (sa Gr., pre-sby'terroi) 
na nagpapagal noon sa pagtuturo sa kanilang mga 
kapuwa Kristiyano ay karapat-dapat sa paggalang, 


864 


konsiderasyon (ihambing ang Heb 13:17), at maging 
sa kusang-loob na materyal na tulong. Ito ang tinu- 
tukoy ng apostol na si Pablo nang sumulat siya: “Bu- 
kod diyan, ang sinumang bibigang tinuturuan [sa li- 
teral, pinariringgan] ng salita ay magbahagi ng 
lahat ng mabubuting bagay sa isa na nagbibigay ng 
gayong bibigang pagtuturo.” (Gal 6:6, tlb sa Rbi8) 
“Ang matatandang lalaki na namumuno sa mahu- 
say na paraan ay kilalaning karapat-dapat sa do- 
bleng karangalan, lalo na yaong mga nagpapagal sa 
pagsasalita at pagtuturo. Sapagkat ang kasulatan ay 
nagsasabi: 'Huwag mong bubusalan ang toro kapag 
ito ay gumigiik ng butil: gayundin: “Ang mangga- 
gawa ay karapat-dapat sa kaniyang kabayaran.” 
—1Ti 5:17, 18. 

Ang mga lalaking walang-pag-iimbot na nagsisi- 
kap noon upang maging mga tagapangasiwa, na ku- 
walipikadong magturo sa iba sa kongregasyon, ay 
“nagnanasa ng isang mainam na gawa.” (1Ti 3:1) 
Samakatuwid, maliwanag na hindi pinipigilan ng 
alagad na si Santiago ang gayong mga lalaki mula 
sa pagnanais na maging kuwalipikadong magturo 
nang isulat niya: “Hindi marami sa inyo ang dapat 
na maging mga guro, mga kapatid ko, yamang na- 
lalamang tatanggap tayo ng mas mabigat na hatol.” 
(San 3:1) Sa halip, idiniriin ng mga salitang ito ang 
mabigat na pananagutang napapasabalikat ng mga 
guro sa kongregasyon. Maliwanag na ang ilan ay 
nag-astang mga guro, bagaman hindi sila inatasan 
o kuwalipikado sa gayong posisyon. Malamang na 
ang mga taong nasa isip ni Santiago ay kagayang- 
kagaya niyaong mga tinutukoy ni Pablo nang sumu- 
lat siya kay Timoteo: “Bumaling ang ilan tungo sa 
walang-saysay na usapan, na nagnanais na maging 
mga guro ng kautusan, ngunit hindi napag-uunawa 
kahit ang mga bagay na kanilang sinasabi o ang 
mga bagay na mapilit nilang iginigiit.” (1Ti 1:6, 7) 
Maliwanag na ninasa ng gayong mga tao ang pagi- 
ging prominente na kalakip ng pagiging guro ng 
mga kapananampalataya. Ngunit inilagay ni Santia- 
go ang mga bagay-bagay sa wastong punto de vis- 
ta nang ipakita niya na mas malaki ang hihingin sa 
mga guro sa kongregasyon. Mas seryoso ang ka- 
nilang pakikipagsulit kaysa sa mga Kristiyano sa 
pangkalahatan. (Ihambing ang Ro 14:12.) Gayun- 
man, tulad ng iba, natitisod din sila sa salita.---San 
3:2. 

Kung paanong lahat ng mga Kristiyano ay 
dapat maging mga guro. Bagaman iilan la- 
mang sa loob ng kongregasyon ang naglilingkod 
noon bilang mga guro, isang kanais-nais na tungu- 
hin para sa lahat ng mga Kristiyano ang magkaro- 
on ng kakayahang magturo ng kanilang mga pani- 
niwala sa iba, kahit man lamang sa pribado. Ang 
puntong ito ay nilinaw sa mga Kristiyanong Hebreo: 
“Bagaman dapat nga sanang maging mga guro na 


865 


kayo dahilan sa panahon, kayo ay muling nanga- 
ngailangan na may magturo sa inyo mula sa pasi- 
mula ng mga panimulang bagay ng mga sagradong 
kapahayagan ng Diyos.” Yamang ang mga Judio 
ang unang tumanggap ng mabuting balita tungkol 
sa Kristo, dapat sana'y hindi na sila mga sanggol sa 
espirituwal kundi mga halimbawa sa Kristiyanong 
pagkamaygulang at sa kakayahang magturo sa iba. 
(Heb 5:12-6:2) Kaya dito ay maliwanag na nagsasa- 
lita ang kinasihang manunulat tungkol sa pagtuturo 
sa pangkalahatang diwa, sa halip na sa pagtuturo ng 
isang inatasan sa tungkulin. Samakatuwid, waring 
kahawig ito ng pagtukoy niya sa Judio na salig sa 
kaalaman nito ay naging “tagapagtuwid ng mga di- 
makatuwiran, guro ng mga sanggol.” (Ro 2:17-20) 
Gayunman, ipinakikita ni Pablo na sa gayong pag- 
tuturo, ang landasin ng buhay ng guro ay dapat 
ding makasuwato ng kaniyang itinuturo kung nais 
niyang magdulot ng karangalan sa Diyos ang kani- 
yang pagtuturo.---Ro 2:21-24. 

Maaari ring matuto sa isa't isa ang mga Kristiya- 
no. Halimbawa, ang mga nakababatang babae ay 
maaaring turuan ng matatandang babae kung paa- 
no magiging “maibigin sa kani-kanilang asawa, ma- 
ibigin sa kanilang mga anak, matino ang pag-iisip, 
malinis, mga manggagawa sa tahanan, mabuti, ma- 
pagpasakop sa kani-kanilang asawa, upang ang sa- 
lita ng Diyos ay hindi mapagsalitaan nang may 
pang-aabuso.” Mabisa ang gayong pribadong pagtu- 
turo kapag sinusuhayan ng mabuting halimbawa. 
--Tit 2:3-5, ihambing ang 2Ti 1:5, 3:14, 15. 


GUSALI. 


GUYA [sa Heb., @ghel]. Isang batang toro. Ang 
mga guya ay inihahandog bilang hain (Lev 9:2, 3), 
at sa pantanging mga okasyon o pantanging mga 
kalagayan, isang pinatabang guya ang pinapatay at 
inihahanda sa mesa.--Gen 18:7, 8, 1Sa 28:24, Luc 
15:23. 

Ang 'paghiwa ng guya sa dalawa at pagdaan sa 
pagitan ng mga bahagi nito' ay tumutukoy sa isang 
sinaunang paraan ng pagpasok sa isang kapita-pita- 
gang obligasyon o tipan. (Ihambing ang Gen 15:9- 
21.) Walang alinlangang ginamit ni Jeremias ang 
pananalitang ito upang idiin ang pagiging sagrado 
ng tipang pinasukan ng mga Judio sa harap ng 
Diyos, at ayon sa mga kundisyon nito ay obligado si- 
lang palayain ang kanilang mga kapuwa Israelita na 
inalipin nila.---Jer 34:17-19. 

Makatalinghagang Paggamit. Ang di-tapat 
na Israel ay itinuwid tulad ng isang walang-karana- 
sang ‘guya na hindi pa nasanay’ sa pamatok. (Jer 
31:18) Ang mga mersenaryong kawal ng Ehipto na- 
man ay itinulad sa mga guyang pinataba na hindi 
makalalaban sa mga Babilonyo at magsisitakas. (Jer 


Tingnan ang TAGAPAGTAYO, GUSALI. 


GUYA 


46:21, 26) Kapag ang mga balakyot at pangahas ay 
nauwi sa alabok, ang mga natatakot sa pangalan ng 
Diyos ay sinasabing lalabas at dadamba sa lupa na 
parang mga pinatabang guya na pinakawalan sa ku- 
wadra.--Mal 4:1, 2. 

Pagsamba sa Guya. Sa Bibliya, ang pagsamba 
sa guya ang unang anyo ng idolatriyang kinasang- 
kutan ng mga Israelita pagkatapos ng kanilang Pag- 
alis mula sa Ehipto. Habang si Moises ay nasa bun- 
dok at tinatanggap ang kautusan ng Diyos, ang 
bayan ay nainip at lumapit kay Aaron at humiling 
na igawa sila ng isang diyos. Mula sa mga hikaw na 
ginto na iniabuloy ng mga Israelita, inanyuan ni 
Aaron ang binubong estatuwa ng isang guya, wa- 
lang alinlangang isang batang toro. (Aw 106:19, 20) 
Itinuring itong kumakatawan kay Jehova, at ang ka- 
pistahang idinaos nang sumunod na araw ay itina- 
laga bilang “isang kapistahan para kay Jehova.” 
Naghain ang mga Israelita sa ginintuang guya, yu- 
mukod sa harap nito, kumain, uminom, at nagpaka- 
saya na may awitan at sayawan.--Exo 32:1-8, 18, 
19: Ne 9:18. 

Maaaring hindi naman purong ginto ang binu- 
bong guya. Nang tukuyin ni Isaias ang paggawa ng 
isang binubong imahen, binanggit niya na kinaka- 
lupkupan iyon ng ginto ng platero. (Isa 40:19) Kaya 
marahil, ang ginintuang guya ay inanyuan mula 
sa kahoy at pagkatapos ay kinalupkupan ng ginto. 
Sa gayon, nang sunugin ni Moises ang imahen, ang 
kahoy na pinakaloob nito ay naging uling at ang pa- 
tong na ginto ay lubusan o bahagyang natunaw. 
Anumang natira ay dinurog at giniling hanggang sa 
maging pinong gaya ng alabok, at ang alabok na ito 
ng uling at ginto ay isinaboy ni Moises sa ibabaw ng 
tubig.---Exo 32:20, Deu 9:21. 

Sa Ehipto, ang mga diyos ay iniuugnay sa mga 
baka, mga toro, at iba pang mga hayop. Malamang 
na lubhang nakaimpluwensiya sa mga Israelita ang 
idolatrosong pagsambang ito kung kaya kaagad si- 
lang nagsagawa ng pagsamba sa guya pagkatapos 
nilang mapalaya mula sa Ehipto. Pinatototohanan 
ito ng mga salita ni Esteban: “Sa kanilang mga puso 
ay nagbalik sila sa Ehipto, na sinasabi kay Aaron, 
'Igawa mo kami ng mga diyos upang manguna sa 
amin.... ' Kaya gumawa sila ng isang guya nang 
mga araw na iyon at nagdala ng hain sa idolo at 
nagsimulang magpakasaya sa mga gawa ng kani- 
lang mga kamay.”--Gaw 7:39-41. 

Sa pangamba na baka maghimagsik ang kani- 
yang mga sakop at bumalik sila sa sambahayan 
ni David kung patuloy silang aahon sa Jerusa- 
lem upang sumamba, ang unang hari ng sam- 
pung-tribong kaharian, si Jeroboam, ay gumawa ng 
dalawang ginintuang guya. (1Ha 12:26-28) Hin- 
di isinisiwalat ng Bibliya kung alin ang higit na 


HAAHASTARI 


nakaimpluwensiya sa pagpili ni Jeroboam ng isang 
guya upang kumatawan kay Jehova, kung yaong 
naunang pagsamba ng Israel sa guya, yaong naob- 
serbahan niya noong siya'y nasa Ehipto (1Ha 12:2), 
o ang relihiyon ng mga Canaanita at ng iba pa, na 
ang mga diyos ay kadalasang ipinakikitang nakata- 
yo sa isang hayop, gaya ng toro. 

Ang isa sa mga ginintuang guya ay inilagay ni 
Jeroboam sa malayong hilagaang lunsod ng Dan, 
ang isa naman ay sa Bethel na mga 17 km (11 mi) 
sa H ng Jerusalem. Sinabi niya sa kaniyang mga sa- 
kop na napakahirap para sa kanila na umahon patu- 
ngong Jerusalem upang sumamba at na ang gu- 
yang iyon ay kumakatawan sa Diyos na nag-ahon sa 
kanila mula sa lupain ng Ehipto. (Ihambing ang Exo 
32:8.) Yamang ang mga saserdote ng tribo ni Levi 
ay nanatiling matapat sa pagsamba kay Jehova sa 
Jerusalem, nag-atas si Jeroboam ng sarili niyang 
mga saserdote upang manguna sa huwad na pag- 
samba sa mga idolong guya sa Dan at sa Bethel. 
(2Cr 11:13-15) Nagsaayos din siya ng isang kapista- 
han na katulad ng Kapistahan ng mga Kubol, ngu- 
nit ipinagdiriwang ito isang buwan pagkaraan ng 
kapistahan sa Jerusalem.--1Ha 12:28-33: 2Cr 13: 
8, 9: Lev 23:39. 

Hinatulan ni Jehova ang pagsambang ito sa guya 
at, sa pamamagitan ng kaniyang propetang si 
Ahias, humula siya ng kapahamakan para sa sam- 


H 


HAAHASTARI [Ang Ahastarita]. Isang inapo 
ni Juda: anak ni Ashur.--1Cr 4:1, 5, 6. 


HABAG. Magiliw na damdamin sa mga taong 
naghihirap o nagdarahop, o sa anumang bagay na 
pinakikitunguhan nang may kalupitan, gayundin, 
ang damdamin ng pakikiramay sa pagdurusa o ka- 
pighatian ng iba lakip ang pagnanais na maibsan 
iyon. Sa Hebreo, ang pangmaramihang pangngalan 
na rachamim' ay tumutukoy sa “habag,” “kaawaan,” 
o “mga panloob na damdamin.” (Gen 43:14, 30; 1Cr 
21:13, Aw 40:11, tingnan ang Awa, KAAWAAN.) Ang 
isa pang salitang Hebreo na nagtatawid ng diwa ng 
habag ay ang pandiwang cha-mal', na nangangahu- 
lugang “mahabag.” (Exo 2:6: 2Sa 21:7: Mal 3:17) Sa 
Griego, ang pandiwang oi:ktei'ro ay nangangahulu- 
gang “mahabag,” samantalang inilalarawan naman 
ng pangngalang oiktir.mos' ang pagkadama ng ha- 
bag, o magiliw na kaawaan. (Ro 9:15; 12:1, 2Co 1:3, 
Fil 2:1, Col 3:12, Heb 10:28) Ang isa pang pandi- 


866 


bahayan ni Jeroboam. (1Ha 14:7-12) Gayunpaman, 
ang pagsamba sa guya ay nanatiling matatag sa 
sampung-tribong kaharian. Hinayaan kahit ni Ha- 
ring Jehu, na pumawi sa pagsamba kay Baal sa Is- 
rael, na magpatuloy ang pagsamba sa guya, ma- 
lamang ay upang panatilihing magkahiwalay ang 
sampung-tribong kaharian at ang kaharian ng Juda. 
(2Ha 10:29-31) Noong ikasiyam na siglo B.C.E., ibi- 
nangon ni Jehova ang kaniyang mga propetang sina 
Amos at Oseas upang maghayag ng paghatol Niya 
sa pagsamba sa guya, na kinabibilangan ng pagha- 
lik sa mga idolong guya, at upang humula rin ng 
kapahamakan para sa sampung-tribong kaharian. 
Ang ginintuang guya ng Bethel ay dadalhin sa hari 
ng Asirya, anupat magiging sanhi ng pagdadalam- 
hati ng bayan at pati ng mga saserdote ng mga ban- 
yagang diyos. Ang matataas na dako ay wawasakin, 
at tutubuan ng mga tinik at mga dawag ang ibabaw 
ng mga altar na ginamit sa huwad na pagsamba. 
(Os 10:5-8, 13:2, Am 3:14, 4:4: 5:5, 6) Dumating nga 
ang kapahamakan nang bumagsak sa Asirya ang 
sampung-tribong kaharian noong 740 B.C.E. Pagka- 
raan ng mga isang siglo, inihula ni Jeremias na ika- 
hihiya ng mga Moabita ang kanilang diyos na si Ke- 
mos kung paanong ikinahiya ng mga Israelita ang 
kanilang sentro ng idolatrosong pagsamba sa guya, 
ang Bethel.--Jer 48:13, tingnan ang BAKA: BETHEL 
Blg. 1: IDOLO, IDOLATRIYA (Sa ilalim ng pamamahala 
ng mga hari), TORO. 


wang Griego, splag:khni'z0:mai, ay nangangahulu- 
gang “mahabag.” Ang terminong ito ay hinalaw sa 
pangngalang splag 'khna, literal na nangangahu- 
lugang 'mga bituka. (Gaw 1:18) Yamang maaa- 
ring maapektuhan ng masisidhing emosyon ang 
dakong tiyan ng katawan, ang pangngalang Griego 
na splag 'khna ay kadalasang ginagamit upang tu- 
mukoy sa “magiliw na pagmamahal,” o “magiliw na 
pagkamahabagin.”---Tingnan ang PAGMAMAHAL. 
Ang pinakamahusay na halimbawa sa pagpapaki- 
ta ng habag ay si Jehova mismo. Malinaw na maki- 
kita ito sa kaniyang mga pakikitungo sa mga Israe- 
lita. Hindi lamang siya lubhang nahabag sa kanila 
noong napipighati sila sa Ehipto kundi iniligtas niya 
sila mula sa kamay ng mga sumisiil sa kanila at ma- 
ibigin niya silang inalagaan sa ilang. (Isa 63:7-9) 
Sa kabila ng paulit-ulit nilang paglihis tungo sa ka- 
walang-katapatan noong namamayan na sila sa Lu- 
pang Pangako, paulit-ulit din niya silang iniligtas 


867 


mula sa kamay ng kanilang mga kaaway, anupat ti- 
nutugon ang kanilang paghingi ng saklolo.---Huk 
2:11-19. 

Gayunman, umabot ang mga Israelita sa punto na 
imposible na silang magsisi. Nagsagawa sila ng ido- 
latriya nang malawakan, anupat nagpasok pa nga 
sila ng mga idolo sa santuwaryo ni Jehova at dinu- 
ngisan nila ito. Patuloy na nilibak ng bayan ang mga 
propeta at hinamak ang salita ni Jehova. Hindi na 
sila maaaring kahabagan ng Kataas-taasan. Kaya pi- 
nabayaan niya sila sa mga kamay ni Haring Nabuco- 
donosor, anupat tinupad ang kahatulang ipinatalas- 
tas nang patiuna sa pamamagitan ng mga propeta. 
--2Cr 36:15-17: Jer 13:14: 21:7: Eze 5:11: 8:17, 18. 

Kayang pakilusin ng Diyos na Jehova ang mga tao 
na magpakita ng habag. Dahil dito, angkop na mai- 
dadalangin ni Haring Solomon na pangyarihin nawa 
ni Jehova na kahabagan ang mga Israelita ng kani- 
lang mga mambibihag sakaling maging mga bihag 
sila dahil sa kawalang-katapatan. (1Ha 8:50) Hinggil 
sa sagot sa kahilingang ito, ang kinasihang salmista 
ay sumulat: “Ipinagkakaloob niyang sila ay kahaba- 
gan sa harap ng lahat niyaong mga humahawak sa 
kanila bilang bihag.” (Aw 106:46) Kaya nang mag- 
laon, isinauli ni Jehova ang mga nagsisising nalabi 
sa kanilang lupain. (Jer 33:26, Ezr 1:1-4) At kaayon 
ng kalooban ni Jehova, pinahintulutan ni Haring Ar- 
tajerjes si Nehemias na muling itayo ang lunsod ng 
Jerusalem.---Ne 1:11-2:56. 

Lubusang ipinaaninag ni Jesu-Kristo ang perso- 
nalidad ng kaniyang Ama sa pagpapakita ng habag. 
Siya ay “nahabag” sa mga pulutong, kahit nagam- 
bala ang kaniyang pag-iisa, “sapagkat sila ay naba- 
latan at naipagtabuyan kung saan-saan tulad ng 
mga tupang walang pastol.” (Mat 9:36, Mar 6:34) 
Naantig ang pagkahabag ni Jesus nang makakita 
siya ng mga taong naulila o ketongin o bulag, anu- 
pat dahil dito ay pinaginhawa niya sila sa makahi- 
malang paraan. (Mat 14:14: 20:30-34, Mar 1:40, 41, 
Luc 7:12, 13) At ang pagkahabag sa mga tao na tat- 
long araw na niyang kasa-kasama at walang maka- 
in ang nag-udyok sa Anak ng Diyos na makahi- 
malang maglaan ng pagkain para sa kanila.--Mat 
15:32-38, Mar 8:2-9. 

Maaaring tularan ng mga alagad ni Jesu-Kristo 
ang halimbawa niya at ng kaniyang Ama sa pa- 
mamagitan ng kusang-loob na pagtulong sa mga 
napipighati at sa pagtanggap sa lahat ng taim- 
tim na nagsisisi sa kanilang kasalanan at buong- 
pusong nanunumbalik kay Jehova. (Mat 18:21-35, 
Luc 10:30-37: 15:11-32) Sa gayon ay makatitiyak 
sila na patuloy silang kahahabagan ng Makapang- 
yarihan-sa-lahat.---Mat 5:7. 

Kung Kailan Hindi Dapat Mahabag. Bilang 
pagtulad kay Jehova, lahat niyaong mga tunay na 
nakakakilala sa kaniya ay nagsisikap na maging ma- 


HABAKUK 


habagin. (Efe 4:32-5:1) Gayunman, may mga pag- 
kakataong hindi dapat ipakita ang habag. May kaug- 
nayan sa mga taong namimihasa sa pagkakasala at 
sadyang sumasalansang sa matuwid na mga daan 
ni Jehova, magiging mali na kahabagan at protekta- 
han sila upang hindi nila tanggapin ang parusang 
nararapat sa kanilang landasin.---Deu 13:6-11, Heb 
10:28. 

Ang pagpapadala sa panggigipit na magpakita ng 
habag, kung salungat ito sa kalooban ng Diyos, ay 
maaaring magdulot ng kapaha-pahamak na mga 
resulta. Isinisiwalat ito ng nangyari kay Haring Saul. 
Dumating ang panahon upang ilapat ang hatol ng 
Diyos sa mga Amalekita, ang unang bayan na su- 
malakay sa mga Israelita pagkaalis nila mula sa 
Ehipto. Inutusan si Saul na huwag mahabag sa ka- 
nila. Palibhasa'y nagpadala sa panggigipit ng kani- 
yang mga sakop, hindi niya lubusang sinunod ang 
utos ni Jehova. Dahil dito, itinakwil ni Jehova si Saul 
mula sa pagiging hari. (1Sa 15:2-24) Kung lubos na 
pahahalagahan ng isang tao ang pagiging matuwid 
ng mga daan ni Jehova at kung magiging panguna- 
hin sa kaniya ang pagiging matapat sa Diyos, maii- 
wasan niyang magkamali na gaya ni Saul at hindi 
niya maiwawala ang pagsang-ayon ni Jehova. 


HABAIAS [Itinago ni Jah]. Isang saserdote na 
ang mga inapo ay bumalik mula sa pagkatapon sa 
Babilonya. Ngunit palibhasa'y hindi napatunayan 
ng kaniyang “mga anak” ang kanilang talaangka- 
nan, pinagbawalan ang mga ito mula sa pagkasaser- 
dote at hindi pinahintulutang “makakain mula sa 
mga kabanal-banalang bagay hanggang sa tumayo 
ang isang saserdoteng may Urim at Tumim. --Ezr 
2:1, 2, 61-63, Ne 7:63-65. 


HABAKUK  [Marubdob na Yakap]. Hebreong 
propeta ng Juda at manunulat ng aklat ng Bibliya 
na nagtataglay ng kaniyang pangalan. (Hab 1:1; 
3:1) Mula sa pansarang pananalita ng aklat (“Sa 
tagapangasiwa, sa aking mga panugtog na de- 
kuwerdas") at sa panambitan sa kabanata 3, ipina- 
palagay na si Habakuk ay isang Levitikong manu- 
nugtog sa templo. Ngunit hindi ito tiniyak sa mga 
salitang kasunod ng Habakuk 3:19, at bumigkas 
din ng mga panambitan ang mga taong hindi Le- 
Vita. (2Sa 1:17, 18) Bagaman may iba't ibang tra- 
disyonal na paniniwala tungkol kay Habakuk, ang 
mga ito ay hindi mapananaligan, at ang Kasulatan 
mismo ay walang ibinigay na impormasyon tung- 
kol sa mga magulang, tribo, kalagayan sa buhay, 
o kamatayan ng propeta. Waring ipinahihiwatig ng 
katibayan sa aklat ng Habakuk na humula siya no- 
ong maagang bahagi ng paghahari ni Jehoiakim, 
posibleng bago nalupig ni Nabucodonosor ang huk- 
bong Ehipsiyo sa Carkemis noong 625 B.C.E. 


HABAKUK, AKLAT NG 


HABAKUK, AKLAT NG. Isang aklat ng 
Hebreong Kasulatan na ikawalo sa tinatawag na 
mga pangalawahing propeta sa mga tekstong Heb- 
reo at Septuagint, gayundin sa karaniwang mga 
Bibliyang Tagalog. Mayroon itong dalawang bahagi: 
(1) Isang pag-uusap sa pagitan ng manunulat at ni 
Jehova (kab 1, 2); (2) isang panalangin na may mga 
panambitan.---Kab 3. 

Manunulat. Tinutukoy sa mismong aklat kung 
sino ang manunulat nito. Binabanggit na ang ku- 
matha ng dalawang seksiyon ay si “Habakuk na pro- 
peta.”--1:1, 3:1, tingnan ang HABAKUK. 

Pagiging Kanonikal. Ang pagiging kanoni- 
kal ng aklat ng Habakuk ay pinatutunayan ng si- 
naunang mga katalogo ng Hebreong Kasulatan. 
Bagaman hindi binabanggit ng mga iyon ang pa- 
ngalan nito, maliwanag na kasama ang aklat sa 
mga pagtukoy ng mga iyon sa ‘labindalawang Pa- 
ngalawahing Propeta,” sapagkat kung hindi gayon, 
ang bilang na 12 ay hindi magiging kumpleto. Ang 
pagiging kanonikal ng aklat ay malinaw na sinusu- 
portahan ng mga pagsipi mula rito ng Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan. Bagaman hindi tinukoy 
ni Pablo ang pangalan ni Habakuk, sinipi niya 
ang Habakuk 1:5 (LXX) noong nagsasalita siya sa 
walang-pananampalatayang mga Judio. (Gaw 13: 
40, 41) Sumipi siya mula sa Habakuk 2:4 (“Ngu- 
nit kung tungkol sa matuwid, sa pamamagitan 
ng kaniyang katapatan ay mananatili siyang bu- 
hay”) noong pinasisigla niya ang mga Kristiyano 


868 


na magpakita ng pananampalataya.--Ro 1:16, 17, 
Gal 3:11, Heb 10:38, 39. 

Kasama sa Dead Sea Scrolls ang isang manuskri- 
to ng Habakuk (kab 1, 2) na nakasulat gamit ang 
isang tekstong Hebreo bago ang panahong Maso- 
retiko, kalakip ang isang komentaryo. Kapansin- 
pansin na sa teksto ay nakasulat ang pangalan ni 
Jehova sa sinaunang mga titik Hebreo, samantalang 
sa komentaryo ay iniwasan ang banal na pangalan, 
at sa halip, ginamit ang salitang Hebreo na “El (na- 
ngangahulugang “Diyos”). 

Naniniwala ang mga iskolar na isinulat ang ba- 
lumbong ito noong pagtatapos ng unang siglo B.C.E. 
Kung gayon, masasabing ito ang pinakamatandang 
umiiral na manuskritong Hebreo ng aklat ng Haba- 
kuk. Sa Habakuk 1:6, ang manuskritong ito ay kaba- 
basahan ng “mga Caldeo,” sa gayo'y pinatutunayan 
ang kawastuan ng tekstong Masoretiko sa pagpapa- 
kitang ang mga Caldeo (mga Babilonyo) ang siyang 
ibabangon ni Jehova bilang kaniyang instrumento. 

Petsa at Tagpo. [Ipinahihiwatig ng pananali- 
tang “si Jehova ay nasa kaniyang banal na templo” 
(Hab 2:20) at ng notang kasunod ng Habakuk 3:19 
(“Sa tagapangasiwa, sa aking mga panugtog na de- 
kuwerdas”) na humula si Habakuk bago wasakin no- 
ong 607 B.C.E. ang templong itinayo ni Solomon sa 
Jerusalem. Gayundin, ang sinabi ni Jehova na “iba- 
bangon ko ang mga Caldeo" (1:6) at ang pangka- 
lahatang diwa ng hula ay nagpapakita na hindi 
pa naititiwangwang noon ng mga Caldeo, o mga Ba- 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG HABAKUK 


Isang sagot sa tanong na, Pupuksain ba ng Diyos ang mga ba- 
lakyot? 

Maliwanag na isinulat noong mga 628 B.C.E., noong nagsisimu- 
la nang maging prominente ang mga Caldeo ngunit bago nila 
maging basalyo si Jehoiakim 


Si Habakuk ay humingi ng tulong, nagtanong kung 
hanggang kailan pahihintulutan ng Diyos na manati- 
li ang mga balakyot (1:1-2:1) 

Nang sumagot si Jehova na ibabangon Niya ang mga Cal- 
deo bilang Kaniyang instrumento sa pagpaparusa, hindi 
maunawaan ni Habakuk kung paano maaatim ng Isa na 
Banal na gamitin ang gayong taksil na bayan, isa na gu- 
magawang diyos sa kaniyang mga puwersang pandigma, 
na ang lambat na pangubkob ay nagtitipon ng mga tao na 
parang mga isda, at walang-awang pumapatay ng mga tao 

Hinintay ng propeta ang sagot ni Jehova, anupat kinikila- 
lang baka tumanggap siya ng pagsaway 

Si Jehova ay tumugon na mayroon siyang takdang 
panahon, nagpahayag ng kaabahan sa mga Caldeo 
(2:2-20) 

Nagbigay si Jehova ng katiyakan na bagaman sa wari'y 
nagluluwat ito, ang makahulang pangitain ay “sa takdang 


panahon ..., at iyon ay patuloy na nagmamadali patu- 
ngo sa kawakasan,” anupat mabilis na sumusulong tungo 
sa katuparan niyaon 


Ipinakita ng mga kapahayagan ng kaabahan na ang mga 
Caldeo ay hindi hahayaang di-naparurusahan dahil sa pa- 
nanamsam nito sa ibang mga bansa, paglipol sa mara- 
ming bayan, pagtatayo ng mga lunsod sa pamamagitan 
ng pagbububo ng dugo, pagpapainom sa iba mula sa 
kopa ng kahiya-hiyang pagkatalo, at pagsasagawa ng ido- 
latriya 

Ang propeta ay namanhik kay Jehova na kumilos ngu- 
nit magpakita ng awa sa panahon ng dumarating na 

araw ng kabagabagan (3:1-19) 

Matapos alalahanin ang nakalipas na mga pagpapamalas 
ni Jehova ng kapangyarihan, ang propeta ay pinanaigan 
ng takot at panginginig, ngunit determinado siyang hinta- 
yin nang tahimik ang araw ng kabagabagan, anupat nag- 
bubunyi sa Diyos ng kaniyang kaligtasan 

Mawala man ang mismong mga panustos ng buhay, determi- 
nado si Habakuk na magsaya kay Jehova bilang ang Diyos 
ng kaligtasan, ang Isa na nagpapalakas sa kaniya 


869 


bilonyo, ang Jerusalem. Ngunit maaaring ipinahihi- 
watig ng Habakuk 1:17 na sinimulan na nilang 
ibagsak ang ilang bansa. Noong panahon ng pagha- 
hari ng mabuting hari ng Juda na si Josias (659- 
629 B.C.E.), kinuha ng mga Caldeo at mga Medo ang 
Nineve (noong 632 B.C.E.), at noo'y malapit nang 
maging kapangyarihang pandaigdig ang Babilonya. 
--Na 3:7. 

Sinasabi ng ilan, kaayon ng tradisyong rabiniko, 
na si Habakuk ay mas maagang humula, diumano'y 
noong panahon ng paghahari ni Haring Manases ng 
Juda. Naniniwala sila na isa siya sa mga propetang 
binanggit o tinukoy sa 2 Hari 21:10 at 2 Cronica 
33:10. Sinasabi nila na hindi pa nagbabanta noon 
ang mga Babilonyo, kung kaya lalong hindi kapani- 
paniwala sa mga Judeano ang hula ni Habakuk. 
--Tingnan ang Hab 1:5, 6. 

Sa kabilang dako, noong maagang bahagi ng pag- 
hahari ni Jehoiakim, ang Juda ay nasa ilalim ng im- 
pluwensiya ng Ehipto (2Ha 23:34, 35), at maaari rin 
na sa panahong iyon, ang pagbabangon ng Diyos sa 
mga Caldeo upang parusahan ang suwail na mga 
tumatahan sa Juda ay ituturing nila na isang gawa- 
in na hindi nila paniniwalaan, bagaman ito ay isay- 
say.” (Hab 1:5, 6) Noong 625 B.C.E., nang ikaapat 
na taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim, tinalo 
ng Babilonyong si Haring Nabucodonosor si Paraon 
Neco sa Carkemis. (Jer 46:2) Kaya ang hula ay maa- 
aring binigkas at itinala ni Habakuk bago ang pang- 
yayaring iyon, anupat posibleng natapos niya ang 
pagsulat nito noong mga 628 B.C.E. sa Juda. Mali- 
wanag na ang paggamit ng panahunang panghina- 
harap may kinalaman sa banta ng mga Caldeo ay 
nagpapahiwatig ng isang petsa na mas maaga kay- 
sa noong maging basalyo ng Babilonya si Jehoiakim 
(620-618 B.C.E.).--2Ha 24:1. 

Istilo. Ang istilo ng pagsulat ay kapuwa ma- 
puwersa at nakaaantig. Matitingkad na ilustrasyon 
at paghahambing ang ginamit. (Hab 1:8, 11, 14, 15, 
2:5, 11, 14, 16, 17; 3:6, 8-11) Bilang komento sa is- 
tilo ni Habakuk, si S. R. Driver ay nagsabi: “Na- 
pakahusay ni Habakuk sa pagsulat ng panitikan. 
Bagaman maikli lamang ang aklat niya, ito'y ma- 
puwersang-mapuwersa, ang kaniyang mga pagla- 
larawan ay malinaw at mabisa, ang diwa at pa- 
nanalita ay kapuwa matulain.” Sabihin pa, ang 
gayong mga katangian ay pangunahin nang dahil 
sa pagkasi ng Diyos. 

Idiniriin ng aklat ng Habakuk na nakatataas si Je- 
hova sa lahat ng mga bansa (Hab 2:20, 3:6, 12), anu- 
pat itinatampok ang kaniyang pansansinukob na so- 
beranya. Binibigyang-diin din nito na ang matuwid 
ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampala- 
taya. (2:4) Pinasisigla nito ang pananalig kay Jeho- 
va, anupat ipinakikita na hindi siya namamatay 


HABA NG BUHAY 


(1:12), na makatarungan niyang ginigiik ang mga 
bansa, at na lumalabas siya ukol sa kaligtasan ng 
kaniyang bayan. (3:12, 13) Para sa mga nagbubun- 
yi sa kaniya, ipinakikita si Jehova bilang ang Diyos 
ng kaligtasan at ang Pinagmumulan ng kalakasan. 
-3:18, 19. 


HABA NG BUHAY. Ang orihinal na layunin 
ng Diyos ay mabuhay ang tao magpakailanman. 
Palibhasa'y sakdal, ang unang taong si Adan ay 
nagkaroon ng pagkakataong magtamasa ng haba 
ng buhay na hindi magwawakas, ngunit depende 
ito sa pagsunod niya sa Diyos. (Gen 2:15-17) Ga- 
yunman, dahil sa pagsuway, naiwala ni Adan ang 
pagkakataong iyon, at mula sa kaniya ay nagmana 
ng kasalanan at kamatayan ang buong lahi ng tao. 
--Ro 5:12. 

Noong Panahon ng mga Patriyarka. Noong 
panahon bago ang Baha, ang haba ng buhay ng tao 
ay halos isang libong taon. (Gen 5:5-29) Ang mga 
tao na mas malapit sa orihinal na kasakdalan ay 
nagkaroon ng mas mahabang buhay kaysa roon sa 
mga mas malayo na rito. Ang taong may pinaka- 
mahabang buhay ay si Matusalem, na nabuhay 
nang 969 na taon. Pagkatapos ng Baha, biglang 
umikli ang buhay ng tao. 

Ayon sa teoriya ng ilan, ang tinutukoy na taon no- 
ong mga panahon bago ang Baha ay isang buwan 
lamang ang haba. Gayunman, walang saligan sa 
Kasulatan ang pangmalas na ito. Kung ang haba ng 


HABA NG BUHAY NG MGA PATRIYARKA 
Pangalan Genesis Haba ng Buhay 
Adan 5:5 930 
Set 5:8 912 
Enos Spil 905 
Kenan 5:14 910 
Mahalalel 5117 895 
Jared 5:20 962 
Enoc 523 365 
Matusalem 5:27 969 
Lamec 5:31 TTT 
Noe 9:29 950 
Sem REO 11 600 
Arpacsad Mala 18 438 
Shela 11:14, 15 433 
Eber 11:16, I7 464 
Peleg 11:18, 19 239 
Reu 11:20, 21 239 
Serug 11:22, 23 280 
Nahor 11:24, 25 148 
Tera 11:32 205 
Abraham 25:7 175 
Isaac 35:28 180 
Jacob 47:28 147 


HABAS, MGA 


taon noon ay isang buwan na may 30 araw lamang, 
mangangahulugan ito na si Enos ay nagkaanak na 
bago pa siya magwalong taóng gulang, at ang iba 
naman, gaya nina Kenan, Mahalalel, at Enoc, ay 
nagkaroon na ng mga anak bago pa sila mag-anim 
na taong gulang. (Gen 5:9, 12, 15, 21) Ipinakikita ng 
paghahambing sa Genesis 7:11 at Genesis 8:3, 4 na 
ang 150 araw ay katumbas ng limang buwan. Ya- 
mang binabanggit din ng Bibliya na lumipas sa loob 
ng taong ito ang ika-10 buwan at, kasunod nito, ang 
isang yugto na may 40 araw at humigit-kumulang 
dalawang yugto ng panahon na tig-7 araw ang 
haba, ipinahihiwatig nito na ang taong iyon ay may 
haba na 12 buwan.---Gen 8:5, 6, 10, 12-14. 

Mula Noong Panahon ni Moises. Mga 
3,500 taon na ang nakararaan, sumulat si Moises 
may kinalaman sa haba ng buhay ng tao: “Sa ga- 
nang sarili ang mga araw ng aming mga taon ay 
pitumpung taon, at kung dahil sa natatanging ka- 
lakasan ay walumpung taon, ngunit ang pinagpu- 
punyagian nila ay ang kabagabagan at nakasasakit 
na mga bagay.” (Aw 90:10) Ang kalagayang ito ay 
walang gaanong ipinagbago sa ngayon. 

Sa paglipas ng maraming siglo, nabigo ang mga 
pagsisikap ng tao na pahabain ang kaniyang bu- 
hay. Gayunman, sa maraming lupain, ang inaasa- 
hang haba ng buhay (life expectancy) ay nadag- 
dagan. Kaya naman sinabi nina James Fries at 
Lawrence Crapo: “Ang katamtamang haba ng bu- 
hay sa Estados Unidos ay humaba nang mahigit na 
25 taon, mula sa tinatayang 47 taon sa pasimula ng 
siglo tungo sa mahigit na 73 taon sa ngayon. ... 
Gayunman, ipinakikita ng masusing pagsusuri sa 
datos na ito na ang inaasahang haba ng buhay ay 
nadagdagan dahil naalis ang mga sanhi ng maa- 
gang kamatayan at hindi dahil lumawig ang likas 
na haba ng buhay ng tao.”--Vitality and Aging, 
1981, p. 74, 75. 

Halos 2,000 taon na ang nakararaan, binanggit ni 
Jesu-Kristo na walang sinuman ang “makapagda- 
ragdag ng isang siko sa haba ng kaniyang buhay.” 
(Luc 12:25) Gayunman, sinabi rin ni Jesus: “Ang 
mga bagay na imposible sa mga tao ay posible sa 
Diyos.” (Luc 18:27) Sa pamamagitan ng propetang si 
Isaias, inihula ng Diyos: “Magiging gaya ng mga 
araw ng punungkahoy ang mga araw ng aking ba- 
yan.” (Isa 65:22) At sa Isaias 25:8, inihula na “lala- 
munin [ng Diyos] ang kamatayan magpakailanman, 
at tiyak na papahirin ng Soberanong Panginoong Je- 
hova ang mga luha mula sa lahat ng mukha.” Ang 
pangakong ito ay inulit sa huling aklat ng Bibliya: 
“At papahirin [ng Diyos] ang bawat luha sa kanilang 
mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, 
ni ng pagdadalamhati o ng paghiyaw o ng kirot pa 
man.”--Apo 21:4. 


870 


HABAS, MGA [sa Heb., pohl; sa Ingles, broad 
beans]. Ang terminong Hebreo nito ay katumbas 
ng Arabeng ful at iniuugnay sa habas, Vicia faba, 
isang taunang halaman na malawakang itinata- 
nim sa Sirya at Palestina. Ang ganitong uri ng 
bean ay nasumpungan sa mga kabaong ng mga 
momyang Ehipsiyo, anupat nagpapahiwatig na gi- 
nagamit ito sa Ehipto mula pa noong sinaunang 
mga panahon. 

Ang halaman ay matibay at tuwid, tumataas 
nang mga 1 m (3 piye), at naglalabas ng matamis 
na amoy kapag namumulaklak. Ang mga hinog na 
bunga nito ay malalaki at makakapal, at ang beans 
naman ay kulay kayumanggi o kulay itim. Palibha- 
sa'y itinatanim pagkatapos ng maagang ulan sa tag- 
lagas, kadalasang inaani ang mga ito sa huling 
bahagi ng tagsibol sa pagtatapos ng pag-aani ng se- 
bada at trigo. Ang mga halamang ito ay tinatahip 
tulad ng halamang butil. Bilang pagkain, ang lunti- 
an at di-pa-magulang na mga bunga ay maaaring 
pakuluan nang buo bilang gulay, samantalang ang 
mga hinog na beans ay madalas ilutong may langis 
at karne. 

Nang umalis si David sa Jerusalem at tumawid ng 
Jordan dahil sa paghihimagsik ni Absalom, siya at 
ang kaniyang mga kasama ay sinalubong sa Maha- 
naim ng isang delegasyon na kusang-loob na nag- 
handog ng mga kagamitan at pagkain, kabilang na 
ang mga habas. (2Sa 17:24-29) Si Ezekiel ay tinagu- 
bilinan na pagsamahin ang mga habas, ang mga 
lentehas at mga butil upang makagawa ng magas- 
pang na tinapay na kakainin ayon sa timbang, anu- 
pat nagpapahiwatig ng mga kalagayan ng taggu- 
tom.---Eze 4:9, 10. 


HABAZINIAS. Isang inapo ni Jonadab na anak 
ni Recab. “Si Jaazanias na anak ni Jeremias na anak 
ni Habazinias” ay isa sa mga Recabita na sinubok ng 
propetang si Jeremias noong mga araw ni Ha- 
ring Jehoiakim.--Jer 35:1-6. 


HABOR. Isang lunsod o distrito kung saan ipi- 
natapon ng Asiryanong hari na si Tiglat-pileser IHI 
ang maraming Israelita ng sampung-tribong kaha- 
rian. (1Cr 5:26) Iniuugnay ng ilang iskolar ang Ha- 
bor na ito sa Abhar, na isang bayan na nasa Ilog Qe- 
zel Owzan ng HK Iran mga 210 km (130 mi) sa K ng 
Tehran. Sa 2 Hari 17:6 at 18:11, pinapaboran ng ilan 
ang saling “Habor, na ilog ng Gozan” (AS, RS), 
at iminumungkahi nila na iugnay ang Habor sa 
isang sangang-ilog ng Eufrates, ang Ilog Khabur ng 
TS Turkey at HS Sirya. Gayunman, kaayon ng 
1 Cronica 5:26, ang pariralang ito sa halip ay maa- 
aring isalin bilang “Habor sa [o, sa tabi ng] ilog ng 
Gozan.”--NW, Yg: tingnan ang GOZAN. 


871 


HACALIAS [posible, Hintayin si Jah: Patuloy 
na Maghintay kay Jah]. Ama ni Gobernador Nehe- 
mias.--Ne 1:1; 10:1. 


HACMONI [posible, Marunong]. 

1. Ninuno ni Zabdiel at ng anak nito na si Jaso- 
beam. Si Jasobeam ang ulo ng tatlong pinakamahu- 
husay na makapangyarihang lalaki ni David at tina- 
tawag na “anak ng isang Hacmonita.” (1Cr 11:11, 
27:2) Ang “Hacmonita” ay binabaybay na “Takemo- 
nita” sa 2 Samuel 23:8. Kung ang Jasobeam ding 
iyon ang tinutukoy sa 1 Cronica 12:6, ang mga Hac- 
monita ay mga inapo ng Levitang si Kora.--Ting- 
nan ang JOSEB-BASEBET. 

2. Ama o ninuno ni Jehiel. Si Jehiel ay kasama ng 
mga anak ni Haring David, ipinapalagay na bilang 
isang pribadong tagapagturo. (1Cr 27:32) Posibleng 
siya rin ang Blg. 1. 


HACMONITA. Tingnan ang Hacmonl Blg. 1. 


HADAD. 

1. Isa sa 12 anak ni Ismael na anak ni Abraham 
at ng babae nito na si Hagar.--Gen 25:12-15, 1Cr 
1:28-30. 

2. Kahalili sa pagkahari ng Edom pagkamatay ni 
Husam. Lumilitaw na “si Hadad na anak ni Bedad, 
na siyang tumalo sa mga Midianita,” ay namahala 
mula sa lunsod ng Avit.--Gen 36:31, 35, 36, 1Cr 
1:46, 47. 

3. Isa pang hari ng Edom, asawa ni Mehetabel. 
Hinalinhan ni Hadad si Baal-hanan sa pagkahari, at 
“ang pangalan ng kaniyang lunsod ay Pau.” (1Cr 
1:43, 50, 51) Tinatawag siyang Hadar sa Genesis 
36:39, marahil ay dahil sa isang pagkakamali ng 
eskriba, yamang ang mga titik Hebreo na katum- 
bas ng “r” (N) at “qd” (T) ay magkahawig na magka- 
hawig. 

4. Isang Edomita na mula sa maharlikang sup- 
ling at isang manggugulo sa Israel noong panahon 
ng paghahari ni Solomon. Noong bata pa si Hadad, 
siya, kasama ng ilang mga lingkod ng kaniyang 
ama, ay lumusong sa Ehipto na nagdaraan sa Paran 
upang takasan ang pagpatay ni Joab sa lahat ng 
mga lalaki ng Edom. Sa Ehipto, si Hadad at ang mga 
kasama niya ay may-kabaitang tinanggap, anupat 
binigyan ni Paraon si Hadad ng isang bahay pati ng 
pagkain at lupain, at nang dakong huli, maging ang 
mismong hipag ni Paraon ay ibinigay sa kaniya bi- 
lang asawa. Sa babaing ito, si Hadad ay nagkaanak 
ng isang lalaki na pinanganlang Genubat, na nani- 
rahan sa mismong bahay ni Paraon kasama ng 
mga anak ni Paraon. Nang mabalitaan ni Hadad na 
namatay na si Haring David at si Joab, bumalik 
siya sa Edom at naging isang kalaban ni Solomon. 
--1Ha 11:14-22, 25. 


HADADEZER 


5. Si Hadad (Adad sa Akkadiano) ay itinuturing 
na pangunahing bathala ng sinaunang Sirya at ka- 
raniwang iniuugnay kay Rimon. Ang pangalang 
Hadad ay lumilitaw bilang bahagi ng mga pangalan 
ng ilang mga Siryanong hari, gaya ng Ben-hadad 
(1Ha 15:18) at Hadadezer (1Ha 11:23), at lumilitaw 
rin sa pangalang Hadadrimon.--Zac 12:11, tingnan 
ang HADADRIMON. 


HADADEZER [Si Hadad ay Isang Katulong]. 
Anak ni Rehob at hari ng Zoba, isang kahariang Sir- 
yano (Arameano) na ipinapalagay na nasa H ng Da- 
masco (2Sa 8:3, 5: 1Ha 11:23, 1Cr 18:3, 5) at kinabi- 
bilangan ng mga basalyo. (2Sa 10:19) Bago talunin 
ni Haring David, si Hadadezer ay nakipagdigma la- 
ban kay Toi (Tou) na hari ng Hamat.---2Sa 8:9, 10; 
1Cr 18:9, 10. 

Nang matalo ang mga Siryano na inupahan ng 
mga Ammonita upang makipaglaban kay David, pi- 
natibay ni Hadadezer ang kaniyang mga hukbo 
sa pamamagitan ng pangangalap ng karagdagang 
mga Siryano mula sa pook ng Eufrates. (2Sa 10:6, 
15, 16: 1Cr 19:16) Maaaring ito ang ipinahihiwatig sa 
2 Samuel 8:3 (ihambing ang 1Cr 18:3), kung saan 
waring tinutukoy ang paghahangad ni Hadadezer 
na muling ibalik ang kaniyang kontrol sa ilog ng 
Eufrates. Tungkol sa bagay na ito, ipinakikita ng 
Commentary ni Cook na sa Hebreo, ang literal na 
kahulugan ay “pangyarihin ang kaniyang kamay na 
bumalik” at sinasabi: “Ang eksaktong puwersa ng 
metapora ay dapat na. . . pagpasiyahan ayon sa kon- 
teksto. Kung ang talatang ito, na mas malamang 
nga, ay kaugnay ng mga pangyayaring higit na idi- 
netalye [sa 2Sa 10:15-19], ang kahulugan dito ng pa- 
rirala ay noong panibaguhin niya (ni Hadadezer) 
ang kaniyang pagsalakay (sa Israel), o upang ma- 
ngalap ng kaniyang puwersa laban sa Israel, sa may 
ilog ng Eufrates.” 

Sa Helam, nakasagupa ng mga hukbo ni Hadade- 
zer sa ilalim ng pangunguna ni Sobac (Sopac) yaong 
kay David at natalo sila. Kaagad pagkatapos nito, na- 
kipagpayapaan sa Israel ang mga basalyo ni Ha- 
dadezer. (2Sa 10:17-19: 1Cr 19:17-19) Sa labanan, 
40,000 Siryanong mangangabayo ang napatay. Ma- 
rahil upang makatakas habang dumaraan sa baku- 
bakong kalupaan, ang mga mangangabayong ito ay 
bumaba mula sa kanilang mga kabayo at napa- 
tay habang naglalakad. Maaaring ito ang dahilan 
kung bakit sila tinawag na mga “mangangabayo” 
sa 2 Samuel 10:18 at mga “lalaking naglalakad” 
sa 1 Cronica 19:18. Ang pagkakaiba sa bilang ng 
mga Siryanong tagapagpatakbo ng karo na napatay 
sa pagbabaka ay kadalasang ipinapalagay na isang 
pagkakamali ng eskriba, anupat ang mas mababang 
bilang na 700 tagapagpatakbo ng karo ang itinutu- 
ring na tama. 


HADADRIMON 


Si David ay kumuha rin ng napakaraming tanso 
mula sa Beta (lumilitaw na tinawag ring Tibhat) at 
Berotai (marahil ay ang Cun din), dalawang lunsod 
sa kaharian ni Hadadezer, at dinala ang mga gin- 
tong kalasag na pag-aari ng mga lingkod ni Hadade- 
zer, malamang na ang mga basalyong hari, sa Jeru- 
salem. (2Sa 8:7, 8; 1Cr 18:7, 8; ihambing ang 2Sa 
10:19.) Nabihag din ni David ang marami sa mga 
kabayo, mga mangangabayo, mga karo at mga la- 
laking naglalakad ni Hadadezer. Ang pagkakaiba- 
iba ng mga bilang ng mga ito sa 2 Samuel 8:4 at 
1 Cronica 18:4 ay maaaring dahil sa pagkakama- 
li ng eskriba. Sa Griegong Septuagint, ang dala- 
wang talata ay nagsasabing 1,000 karo at 7,000 ma- 
ngangabayo ang nabihag, kung kaya marahil ang 
1 Cronica 18:4 ang nakapag-ingat ng orihinal na 
bersiyon. 

Gayunman, mapapansin na ang karaniwang iti- 
nuturing na mga pagkakamali ng eskriba sa ulat ng 
pakikibaka ni David kay Hadadezer ay maaaring 
nagpapaaninaw lamang ng ibang mga aspekto ng 
digmaan o naiibang mga paraan ng pagtutuos. 


HADADRIMON. Maliwanag na isang loka- 
syon sa kapatagang libis ng Megido. (Zac 12:11) Ka- 
dalasang ipinapalagay na ang Hadadrimon ay ang 
Rummana, isang lugar na mga 7 km (4.5 mi) 
sa TTS ng Megido. 

Sa hula ni Zacarias, ang “matinding paghagulhol' 
sa Hadadrimon ay tumutukoy marahil sa panaghoy 
para kay Haring Josias na napatay sa pagbabaka sa 
Megido. (2Ha 23:29, 2Cr 35:24, 25) Gayunman, ini- 
uugnay ng ilan ang panaghoy na ito sa mga ritwal 
na seremonya ng pagdadalamhati na katulad niya- 
ong para sa huwad na diyos na si Tamuz (ihambing 
ang Eze 8:14). Itinuturing din nila na ang “Hadadri- 
mon” ay tambalang pangalan ng isang diyos. Ngu- 
nit waring hindi posible ito, lalo na yamang ang 
mga salita ni Jehova kay Zacarias ay bahagi ng 
isang hula tungkol sa Mesiyas. Malayong mangya- 
ri na ang idolatrosong mga seremonya ng pagta- 
ngis ay magsisilbing isang makahulang ilustrasyon. 
Ngunit ang pagdadalamhati para sa isang tapat 
na hari ng Juda ay magagamit sa ganitong layu- 
nin.--Ihambing ang Ju 19:37 at Apo 1:7 sa Zac 
12:10-14. 


HADAR. Kahalili sa pagkahari ng Edom pagka- 
matay ni Baal-hanan, tinatawag ding Hadad.---Gen 
36:31, 39, 1Cr 1:43, 50, 51, tingnan ang HADAD 
Blg. 3. 


HADASA [Mirto]. Ang pinsan ni Mardokeo na 
humalili sa Persianong si Reyna Vasti, mas kilala sa 
kaniyang pangalang Persiano na Esther.--Es 2:7: 
tingnan ang ESTHER. 


872 


HADASHA Bago]. Isang Judeanong lunsod sa 
Sepela. (Jos 15:33, 37) Sa ngayon ay hindi alam 
kung saan ang eksaktong lokasyon nito noong sina- 
unang panahon. 


HADES. Ito ang karaniwang transliterasyon sa 
Tagalog ng salitang Griego na hai des. Marahil, ito'y 
nangangahulugang “ang di-nakikitang dako.” Sa ka- 
buuan, ang salitang “Hades” ay lumilitaw nang 
sampung ulit sa pinakamatatandang manuskrito 
ng Kristiyanong Griegong Kasulatan.--Mat 11:23, 
16:18, Luc 10:15: 16:23: Gaw 2:27, 31: Apo 1:18: 6:8: 
20:13, 14. 

Sa mga tekstong iyon, isinalin ng King James Ver- 
sion ang hai'des bilang “impiyerno,” subalit isinalin 
naman ito ng Revised Standard Version bilang “Ha- 
des,” maliban sa Mateo 16:18, kung saan “mga ka- 
pangyarihan ng kamatayan” ang ginamit, bagaman 
ang talababa ay kababasahan ng “mga pintuang- 
daan ng Hades.” “Hades,” sa halip na “impiyerno,” 
ang ginagamit sa maraming makabagong salin. 

Ang Griegong Septuagint na salin ng Hebreong 
Kasulatan (mula Genesis hanggang Malakias) ay 
gumagamit ng salitang “Hades” nang 73 ulit, anu- 
pat 60 ulit nitong ginamit iyon bilang salin ng sali- 
tang Hebreo na she'oh!, na karaniwang isinasalin 
bilang “Sheol.” Nang isalin ni Lucas, kinasihang ma- 
nunulat ng Mga Gawa, ang sinipi ni Pedro mula sa 
Awit 16:10, tuwiran niyang ipinakita na Hades ang 
Griegong katumbas ng Sheol. (Gaw 2:27) Sa kaba- 
ligtaran naman, siyam na makabagong saling He- 
breo ng Kristiyanong Griegong Kasulatan ang gu- 
mamit ng salitang “Sheol” bilang salin ng Hades sa 
Apocalipsis 20:13, 14: at ang saling Syriac ay guma- 
mit naman ng kaugnay na salitang Shiul. 

Lahat ng paglitaw ng salitang Hades sa Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan, maliban sa dalawa, ay 
nauugnay sa kamatayan, maaaring sa teksto mismo 
o sa kalapit na konteksto niyaon. (Tatalakayin sa su- 
sunod na parapo ang dalawang kasong iyon.) Ang 
Hades ay hindi tumutukoy sa nag-iisang puntod (sa 
Gr., ta phos, o mne' ma, sa Ingles grave, o tomb), o sa 
nag-iisang alaalang libingan (sa Gr., mnemei'on, sa 
Ingles, memorial tomb), kundi sa karaniwang libi- 
ngan ng sangkatauhan, na doo'y di-nakikita ang 
mga patay at ang mga nakalibing. Sa gayon, iisa 
ang kahulugan nito at ng katumbas nitong salita na 
“Sheol,” at makikita iyan kung susuriin ang lahat 
ng sampung paglitaw nito.---Tingnan ang LIBINGAN: 
SHEOL. 

Sa unang paglitaw ng Hades, sa Mateo 11:23, gi- 
namit ni Jesu-Kristo ang salitang ito nang pagwika- 
an niya ang Capernaum dahil hindi ito naniwala. Gi- 
namit niya ang Hades upang ilarawan kung gaano 
kababa ibabagsak ang Capernaum, kabaligtaran ng 


873 


pagkakataas nito sa langit dahil sa pagmiministeryo 
rito ni Jesus. Masusumpungan sa Lucas 10:15 ang 
tekstong katulad nito. Pansinin din kung paano gi- 
namit ang Sheol sa katulad na paraan sa Job 11:7, 8. 

Iniligtas si Jesus at ang Kongregasyon Mula 
sa Hades. Tungkol sa kongregasyong Kristiyano, 
sinabi ni Jesus, sa Mateo 16:18, na “ang mga pintu- 
ang-daan ng Hades [“mga kapangyarihan ng kama- 
tayan,” RS; “kapangyarihan ng kamatayan,” BSP, 
MB] ay hindi makapananaig dito.” Kahawig nito, no- 
ong si Haring Hezekias ay nasa bingit ng kamata- 
yan, sinabi niya: “Sa kalagitnaan ng aking mga araw 
ay papasok ako sa mga pintuang-daan ng Sheol.” 
(Isa 38:10) Samakatuwid, lumilitaw na ang tagum- 
pay sa Hades na ipinangako ni Jesus ay nanganga- 
hulugan na ang “mga pintuang-daan” nito ay bubu- 
kas upang palayain ang mga patay sa pamamagitan 
ng pagkabuhay-muli, gaya ng nangyari mismo kay 
Kristo Jesus. 

Yamang ang Hades ay tumutukoy sa karaniwang 
libingan ng sangkatauhan, si Jesus ay pumasok sa 
“mga pintuang-daan ng Hades" noong siya'y ilibing 
ni Jose ng Arimatea. Noong Pentecostes ng 33 C.E., 
sinabi ni Pedro tungkol kay Kristo: “Hindi siya pina- 
bayaan sa Hades ni nakakita man ng kasiraan ang 
kaniyang laman. Ang Jesus na ito ay binuhay na 
muli ng Diyos, na sa bagay na ito ay mga saksi ka- 
ming lahat.” (Gaw 2:25-27, 29-32, Aw 16:10) Baga- 
man si David ay nakapiit pa rin sa “mga pintuang- 
daan ng Hades” noong mga araw ni Pedro (Mat 
16:18, Gaw 2:29), bumukas ang mga iyon para kay 
Kristo Jesus nang buhayin siyang muli ng kaniyang 
Ama mula sa Hades. Mula noon, sa pamamagitan 
ng kapangyarihang bumuhay-muli na ibinigay sa 
kaniya (Ju 5:21-30), hawak na ni Jesus ang “mga 
susi ng kamatayan at ng Hades.”--Apo 1:17, 18. 

Maliwanag, ang Hades sa Bibliya ay hindi yaong 
dakong kathang-isip na ayon sa paglalarawan ng si- 
naunang di-Kristiyanong mga Griego sa kanilang 
mga mitolohiya ay isang “madilim na pook na di- 
nasisikatan ng araw sa ilalim ng lupa,” sapagkat wa- 
lang nagaganap na pagkabuhay-muli mula sa ga- 
yong mitolohikal na daigdig ng mga patay. 

Makatalinghagang Paggamit. Sa Apocalipsis 
6:8, ang Hades ay makasagisag na inilarawang su- 
musunod sa nakasakay sa kabayong maputla, na 
kumakatawan sa Kamatayan, upang tanggapin ang 
mga namatay dahil sa mga digmaan, taggutom, sa- 
lot, at mababangis na hayop. 

Ang dagat (na kung minsa'y nagsisilbing libingan 
sa tubig para sa ilan) ay binanggit kasama ng Hades 
(ang karaniwang libingan sa lupa), upang idiin na 
kasama ang lahat ng patay nang sabihin ng Apoca- 
lipsis 20:13, 14 na ibibigay ng dagat, kamatayan, at 
Hades ang mga patay na nasa kanila, na nanganga- 


HADORAM 


hulugang mawawalan na ng mga patay ang mga 
ito. Pagkatapos, ang kamatayan at ang Hades (ngu- 
nit hindi ang dagat) ay ihahagis sa “lawa ng apoy,” 
ang “ikalawang kamatayan.” Sa gayo'y makasagisag 
na “mamamatay ang mga ito, o, hindi na iiral pa, 
at ipinahihiwatig nito na magwawakas ang Hades 
(Sheol), na karaniwang libingan ng sangkatauhan, 
at ang kamatayang minana kay Adan. 

Ang natitirang teksto na gumamit ng Hades ay 
nasa Lucas 16:22-26 sa ulat tungkol sa “taong maya- 
man” at kay “Lazaro.” Pawang makatalinghaga ang 
mga pananalita sa buong ulat na ito at hindi dapat 
unawain nang literal kung isasaalang-alang ang la- 
hat ng naunang teksto. Gayunman, pansinin na ang 
“taong mayaman" sa talinghaga ay sinasabing “ini- 
libing” sa Hades, anupat karagdagang patotoo na 
ang Hades ay tumutukoy sa karaniwang libingan ng 
sangkatauhan.---Tingnan ang GEHENNA; TARTARO. 


HADID. Isang lunsod ng mga ninuno ng ilang 
Benjamita na bumalik mula sa pagkatapon sa Babi- 
lonya. (Ezr 2:1, 2, 33; Ne 7:6, 7, 37; 11:31, 34) Kara- 
niwang ipinapalagay na ito ay ang el-Haditheh (Tel 
Hadid), isang tiwangwang na Arabeng nayon na 
mga 5 km (3 mi) sa SHS ng Lod (Lida). Karaniwang 
inaakala na malamang na ang Hadid ay ang “Hudi- 
ti” rin na binanggit sa Karnak List ni Thutmose II, 
at ang “Adida” sa Apokripal na aklat ng Unang Ma- 
cabeo (12:38, 13:13, RS, edisyong ekumenikal), kung 
saan inilarawan na ito'y nasa Sepela at mula rito'y 
matatanaw ang baybaying kapatagan. 


HADLAI [Pagtigil]. Ama ng Amasa na isa sa 
mga ulo ng mga anak ni Efraim noong mga araw 
nina Haring Peka ng Israel at Haring Ahaz ng Juda. 
--2Cr 28:6, 12, 16. 


HADORAM. 

1. Isang anak ni Joktan at inapo ni Sem, nakata- 
lang kabilang sa mga pinagmulan ng mga pamil- 
yang nabuhay pagkaraan ng Baha. (Gen 10:21, 25- 
27, 32) Ang pamilyang ito ay namayan sa Arabia, 
posibleng sa Yemen. 

2. Anak ni Haring Tou ng Hamat. Si Hadoram ay 
isinugo ng kaniyang ama kay David, dala ang pag- 
bati at mga kaloob nito, dahil sa tagumpay ng Isra- 
el laban sa hari ng Zoba. (1Cr 18:9-11) Tinatawag 
siyang Joram sa 2 Samuel 8: 10. 

3. Ang tagapamanihala sa mga tinawag para sa 
puwersahang pagtatrabaho sa ilalim ng mga haring 
sina David, Solomon, at Rehoboam. Nang si Hado- 
ram ay isugo ni Rehoboam sa mapaghimagsik na 
mga tribo sa hilaga, pinagbabato siya hanggang sa 
mamatay. (2Cr 10:18) Tinatawag siyang Adoram 
sa 1 Hari 12:18 at 2 Samuel 20:24, at Adoniram sa 
1 Hari 4:6 at 5:14. 


HADRAC 


HADRAC. Isang lupain na laban dito ay bu- 
migkas si Jehova ng isang kapahayagan sa pama- 
magitan ng kaniyang propetang si Zacarias. Ipinaki- 
ta ng hulang ito, malamang na ipinahayag noong 
518 B.C.E., na tinamo ng Hadrac ang pagkayamot ni 
Jehova. Binabanggit ito kaugnay ng ilang lunsod na 
nakapalibot sa Israel, gaya ng Damasco, Hamat, 
Tiro, Sidon, at ng mga Filisteong lunsod ng Askelon, 
Gaza, Ekron, at Asdod.---Zac 9:1-8. 

Ang Hadrac ay maaaring isang estadong-lunsod 
na may kontrol sa mga lugar na nakapalibot dito. Pi- 
naniniwalaang ito ang Hatarikka sa mga inskripsi- 
yong Asiryano, na iniuugnay sa gulod ng Tell Afis, 
mga 45 km (28 mi) sa TK ng Aleppo. Itinala ng 
Asiryanong si Haring Tiglat-pileser Ill ang Hatarik- 
ka kasama ng “19 na distritong sakop ng Hamat.” 
-- Ancient Near Eastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 
1974, p. 282, 283. 


HA-ELEP [Ang Barakong Baka; Ang Baka]. Isang 
lunsod ng Benjamin. Hindi alam kung saan ang lo- 
kasyon nito sa ngayon. (Jos 18:21, 28) Ipinapalagay 
ng ilang iskolar na ang Ha-elep ay maaaring bahagi 
ng pangalan ng naunang lunsod, ang “Zelah.” Ga- 
yunman, kung pagsasamahin ang “Zelah” at “Ha- 
elep,” magiging 13 na lamang ang bilang ng mga 
lunsod, at hindi ito tutugma sa binabanggit ng Bibli- 
ya na 14 na lunsod. 


HAGAB [Tipaklong]. Ninuno ng isang pamilya 
ng mga Netineong alipin sa templo. “Ang mga anak 
ni Hagab” ay binabanggit na kabilang sa mga bu- 
malik kasama ni Zerubabel noong 537 B.C.E. mula 
sa pagkatapon sa Babilonya. (Ezr 2:1, 2, 43, 46) Ga- 
yunman, ang pangalang Hagab ay hindi lumilitaw 
sa katulad na talaan sa Nehemias 7:48. 


HAGABA [Tipaklong]. Ninuno ng isang pamil- 
ya ng mga Netineong alipin sa templo. “Ang mga 
anak ni Hagaba” ay kabilang sa mga bumalik noong 
537 B.C.E. mula sa pagkatapon sa Babilonya.---Ezr 
2:1, 2, 43, 45: Ne 7:48. 


HAGAI [Ipinanganak nang] Kapistahan]. Isang 
Hebreong propeta sa Juda at Jerusalem noong pa- 
nahon ng pagkagobernador ni Zerubabel sa pana- 
hon ng paghahari ng Persianong si Haring Dario 
Hystaspis.--Hag 1:1: 2:1, 10, 20, Ezr 5:1, 2. 

Ayon sa tradisyong Judio, si Hagai ay isang mi- 
yembro ng Dakilang Sinagoga. Batay sa Hagai 2:10- 
19 ay iminumungkahi na marahil ay isa siyang 
saserdote. Ang kaniyang pangalan ay lumilitaw ka- 
sama ng pangalan ng propetang si Zacarias sa 
mga superskripsiyon ng Awit 111 (112) sa Latin na 
Vulgate; ng Awit 125 at 126 sa Syriac na Peshit- 
ta, ng 145 sa Griegong Septuagint, sa Peshitta, at 


874 


sa Vulgate, at ng 146, 147, at 148 sa Septuagint at sa 
Peshitta. Malamang na ipinanganak si Hagai sa Ba- 
bilonya at bumalik siya sa Jerusalem kasama ni Ze- 
rubabel at ng mga Judiong nalabi noong 537 B.C.E. 
Ngunit kakaunti lamang ang nalalaman tungkol kay 
Hagai, sapagkat hindi isiniwalat ng Kasulatan ang 
mga magulang ng propeta, ang kaniyang tribo, at 
iba pa. 

Si Hagai ang unang propeta pagkaraan ng pagka- 
tapon at nakasama niya si Zacarias pagkaraan ng 
mga dalawang buwan. (Hag 1:1; Zac 1:1) Isang pag- 
papatigil sa pagtatayo ng templo ang pinangyari 
ng pagsalansang ng mga kaaway ngunit pinalawig 
nang ilang taon dahil sa pagwawalang-bahala ng 
mga Judio at sa kanilang sakim na pagtataguyod ng 
personal na mga kapakanan. Pinagningas ni Hagai 
ang sigasig ng nakabalik na mga Judiong tapon 
upang maipagpatuloy ang pagtatayo ng templo. 
(Ezr 3:10-13, 4:1-24, Hag 1:4) Apat na bigay-Diyos 
na mensahe na inihatid ni Hagai sa loob ng yugto 
na mga apat na buwan noong ikalawang taon ni Da- 
rio Hystaspis (520 B.C.E.) at iniulat naman ng pro- 
peta sa aklat ng Bibliya na Hagai ang naging napa- 
kabisang panimulang pagpapakilos sa mga Judio 
upang ipagpatuloy ang gawaing pagtatayo ng tem- 
plo. (Hag 1:1: 2:1, 10, 20, tingnan ang HAGAI, AKLAT 
NG.) Patuloy silang hinimok nina Hagai at Zacarias 
sa gawain hanggang sa matapos ang templo sa 
pagwawakas ng ikaanim na taon ni Dario, noong 
515 B.C.E.--Ezr 5:1, 2; 6:14, 15. 


HAGAI, AKLAT NG. Isang kinasihang aklat 
ng Hebreong Kasulatan na nakatalang kabilang sa 
tinatawag na mga pangalawahing propeta. Naglala- 
man ito ng apat na mensahe mula kay Jehova para 
sa mga Judiong bumalik mula sa pagkatapon sa Ba- 
bilonya, na nagpasigla sa kanila na tapusin ang mu- 
ling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Yamang 
makahula rin ang aklat, humula ito ng mga bagay 
na gaya ng pagpuno ng kaluwalhatian sa bahay ni 
Jehova at ng pagpapabagsak sa mga kaharian ng 
tao.--Hag 2:6, 7, 21, 22. 

Manunulat at Pagiging Kanonikal.. Ang ma- 
nunulat nito ay si Hagai na propeta, na personal na 
naghatid ng bawat mensaheng masusumpungan sa 
aklat. (Hag 1:1; 2:1, 10, 20; tingnan ang HAGAI.) Ba- 
gaman hindi nakatala ang pangalan ng aklat ng Ha- 
gai sa karamihan ng sinaunang mga katalogo ng 
Kasulatan, maliwanag na kabilang ito sa mga pag- 
tukoy ng mga iyon sa labindalawang Pangalawa- 
hing Propeta,’ sa gayo'y magiging kumpleto ang bi- 
lang na 12. Hindi kailanman kinuwestiyon ng mga 
Judio ang pagiging kabilang nito sa Hebreong Kasu- 
latan, at ang pagiging kanonikal ng aklat ay tiya- 
kang pinagtitibay ng pagsipi ng Hebreo 12:26 mula 
sa Hagai 2:6.--Ihambing ang Hag 2:21. 


875 


HAGAR 


MGA TAMPOK NA 


BAHAGI NG HAGAI 


Apat na mensahe na nilayong gumanyak sa mga Judio upang 
ipagpatuloy ang muling pagtatayo ng templo ni Jehova 

Isinulat sa Jerusalem 17 taon pagkabalik ng mga Judio mula 
sa pagkatapon, noong hindi pa natatapos ang pagtatayo ng 
templo 


Mensahe para sa mga taong nakatira sa mga bahay 
na may mga entrepanyo, samantalang ang bahay ni 
Jehova ay giba (1:1-15) 

Nilinaw ni Jehova sa mga nag-aakalang hindi pa panahon 
upang muling itayo ang templo na ang pagpapabaya sa 
gawaing ito ang dahilan kung bakit niya ipinagkakait ang 
pagpapala, anupat mahina ang mga ani at kakaunti ang 
kabayarang tinatanggap ng mga upahang trabahador 


Si Zerubabel, si Josue, at ang iba pa sa bayan ay tumugon 
nang positibo, pinangakuan sila na si Jehova ay sasaka- 
nila sa gawaing muling pagtatayo ng templo, nagsimula 
ang paggawa sa templo 

Ipinahayag na pupunuin ni Jehova ng kaluwalhatian 

ang kaniyang bahay (2:1-9) 

Sa pangmalas ng mga may-edad na nakakita sa kaluwalha- 
tian ng templo ni Solomon, ang bagong gusali ay waring 
walang kabuluhan 

Hinimok ni Jehova sina Zerubabel, Josue, at ang iba pa 
sa bayan na magpakalakas, huwag masiraan ng loob, at 


magpatuloy sa gawain, anupat tiniyak sa kanila na ma- 
giging higit na maluwalhati ang muling-itinayong templo 
kaysa sa nauna 
Ipinakita sa bayan na dahil sa pagpapabaya nila sa 
muling pagtatayo ng templo, sila at ang lahat ng 
kanilang gawain ay naging marumi sa harap ng 
Diyos (2:10-19) 
Sinagot ng mga saserdote ang mga tanong na nagpahiwa- 
tig na ang kabanalan ay hindi maaaring isalin ngunit ang 
karumihan ay naisasalin 


Pinatibay-loob ni Jehova ang bayan sa pamamagitan ng 
pagsasabi na mula sa araw na mailatag ang pundasyon 
ng templo, igagawad ni Jehova ang kaniyang pagpapala 
anupat magwawakas ang mahinang mga ani 

Mensahe kay Zerubabel tungkol sa pag-uga ni Jeho- 

va sa langit at lupa (2:20-23) 

Kapag inuga ni Jehova ang langit at lupa, anupat ibinagsak 
pa nga ang trono ng mga kaharian, ibabaling ng mga ka- 
away ang kanilang mga sandata laban sa kanilang sarili, 
sa gayon ay walang kapangyarihan ang magtatagumpay 
sa paghadlang sa muling pagtatayo ng templo 

Gagawin ni Jehova si Zerubabel na gaya ng kaniyang sa- 
riling singsing na pantatak, sa gayon ay ginagarantiya- 
hang magiging matatag ang kaniyang posisyon anuman 
ang mangyari 


Istilo. Ang pananalita nito ay simple at mada- 
ling maintindihan. Kung minsan ay nagbabangon 
ito ng nakapupukaw-kaisipang mga tanong. (Hag 1: 
4, 9: 2:3, 12, 13, 19) Ang aklat ng Hagai ay naglala- 
man ng matinding pagsaway, pampatibay-loob, at 
hula na nagdudulot ng pag-asa. Ang banal na pa- 
ngalang Jehova ay lumilitaw nang 35 ulit sa 38 ta- 
lata nito, at malinaw na ipinakikita na sa Diyos 
nagmula ang mga mensahe, anupat si Hagai ang 
nagsilbing Kaniyang inatasang mensahero.---1:13. 

Petsa at mga Kalagayan. Ang apat na men- 
saheng itinala ni Hagai ay inihatid sa Jerusa- 
lem sa loob ng mga apat na buwan noong ikala- 
wang taon ng Persianong si Haring Dario Hystaspis 
(520 B.C.E.), anupat lumilitaw na natapos ang aklat 
noong 520 B.C.E. (Hag 1:1, 2:1, 10, 20) Nanghula si 
Zacarias taglay ang gayunding layunin sa panahon 
ng gawaing panghuhula ni Hagai.---Ezr 5:1, 2: 6:14. 

Mga Mensahe na may Namamalaging Kapa- 
kinabangan. Bukod sa iba pang mga bagay, ang 
aklat ng Hagai ay gumaganyak ng pananampalata- 
ya kay Jehova, na napakahalaga sa mga lingkod ng 
Diyos. Ipinakikita nito na ang Diyos ay sumasakani- 
yang bayan (Hag 1:13, 2:4, 5), at hinihimok din sila 
nito na unahin sa kanilang buhay ang kaniyang 
mga kapakanan. (Hag 1:2-8, Mat 6:33) Nililinaw ng 
aklat na hindi nakalulugod kay Jehova ang basta 
pormalistikong pagsamba (Hag 2:10-17: ihambing 
ang Isa 29:13, 14: Mat 15:7-9) kundi ang tapat na 


mga gawang kasuwato ng kalooban ng Diyos ang 
siyang nagdudulot ng pagpapala. (Hag 2:18, 19, 
ihambing ang Kaw 10:22.) Ipinakita ng manunulat 
ng aklat ng Bibliya na Mga Hebreo na ang Hagai 2:6 
ay may malaking katuparan may kaugnayan sa 
Kaharian ng Diyos sa mga kamay ni Jesu-Kristo. 
--Heb 12:26-29. 


HAGAR. EFhipsiyong alilang babae ni Sara: nang 
maglaon, babae o pangalawahing asawa ni Abra- 
ham at ina ni Ismael. Habang nasa Ehipto dahil sa 
isang taggutom sa lupain ng Canaan, si Abraham 
(Abram) ay nagkaroon ng mga alilang lalaki at ali- 
lang babae, at maaaring naging alila ni Sara si Ha- 
gar noong panahong iyon.---Gen 12:10, 16. 
Yamang nanatiling baog si Sara (Sarai), hiniling 
niya kay Abraham na sipingan si Hagar, anupat 
ibinigay ito kay Abraham bilang kaniyang asawa. 
Ngunit nang magdalang-tao si Hagar, pinasimulan 
nitong hamakin ang kaniyang among babae anupat 
nagreklamo si Sara kay Abraham. “Kaya sinabi ni 
Abram kay Sarai: “Narito! Ang iyong alilang babae 
ay nasa iyong kapamahalaan. Gawin mo sa kaniya 
kung ano ang mabuti sa iyong paningin. Nang 
magkagayon ay pinasimulan itong hiyain ni Sa- 
rai kung kaya tumakas ito mula sa kaniya.” (Gen 
16:1-6) Nasumpungan si Hagar ng anghel ni Jehova 
sa bukal na nasa daang patungo sa Sur at tinagubi- 
linan ito na bumalik sa kaniyang among babae at 


HAGDANAN 


magpakumbaba sa ilalim ng kamay nito. Sinabi rin 
sa kaniya na lubhang pararamihin ni Jehova ang 
kaniyang binhi at na ang anak na isisilang niya ay 
tatawaging Ismael. Si Abraham ay 86 na taong gu- 
lang nang isilang si Ismael.---Gen 16:7-16. 

Pagkalipas ng maraming taon, nang maghanda si 
Abraham ng “isang malaking piging nang araw na 
awatin sa suso si Isaac” sa edad na mga 5 taon, na- 
pansin ni Sara na ang anak ni Hagar na si Ismael, na 
mga 19 na taong gulang na noon, ay “nanunukso.” 
Hindi ito inosenteng laro ng bata. Gaya ng ipinahi- 
hiwatig ng sumunod na talata sa ulat, maaaring ka- 
sangkot dito ang panunuya kay Isaac hinggil sa 
pagiging tagapagmana. Dito ay maagang nagpapa- 
malas si Ismael ng ugaling palakontra na inihula ng 
anghel ni Jehova na ipakikita nito. (Gen 16:12) Mali- 
wanag na nangangamba para sa kinabukasan ng 
kaniyang anak na si Isaac, hiniling ni Sara kay 
Abraham na palayasin si Hagar at ang anak nito. 
Minasama ito ni Abraham, ngunit sa tagubilin ni Je- 
hova ay sinunod niya ang kahilingan ng kaniyang 
asawa. Maaga pa nang kinabukasan, pinaalis niya si 
Hagar at ang anak nito, matapos silang bigyan ng 
tinapay at isang pantubig na sisidlang balat.---Gen 
21:8-14. 

Si Hagar ay nagpagala-gala sa ilang ng Beer- 
sheba. “Nang dakong huli ay naubos ang tubig ... 
at inihagis niya ang bata sa ilalim ng isa sa mga pa- 
lumpong.” Ang pagtukoy kay Ismael bilang “bata” 
ay hindi isang pagkakamali sa edad, sapagkat ang 
salitang Hebreo na yeTedh na isinalin dito na “bata” 
ay nangangahulugan din na “kabataang lalaki” gaya 
ng pagkakasalin sa Genesis 4:23. Tungkol sa pagha- 
hagis sa kaniya sa ilalim ng isa sa mga palumpong, 
bagaman inihula na siya ay magiging “isang tao na 
tulad ng sebra,” maaaring hindi gaanong malakas si 
Ismael noong tin-edyer pa siya. (Gen 16:12) Kaya 
maaaring siya ang unang nanlupaypay kung kaya 
kinailangan siyang alalayan ng kaniyang ina. Hindi 
ito imposibleng mangyari, sapagkat ang mga babae 
nang mga araw na iyon, lalo na ang mga aliping ba- 
bae, ay sanay bumuhat ng mabibigat na pasan 
sa pang-araw-araw na buhay. Lumilitaw na nang 
maglaon ay nanlupaypay na rin si Hagar at napili- 
tan na siyang bitiwan ang bata, marahil ay pabigla, 
sa ilalim ng pinakamalapit na palumpong na masi- 
silungan. Si Hagar naman ay umupo “sa layong hu- 
migit-kumulang sa isang hilagpos ng pana” (isang 
pananalitang Hebreo na tumutukoy sa distansiya na 
karaniwang pinaglalagyan ng mga mamamana sa 
kanilang tutudlain) mula sa kaniyang anak.---Gen 
21:14-16. 

Pagkatapos ay tinawag ng anghel ng Diyos si Ha- 
gar at sinabi sa kaniya na huwag matakot at na si Is- 
mael ay gagawing isang dakilang bansa. Gayundin, 


876 


idinilat ng Diyos ang kaniyang mga mata kung kaya 
nakita niya ang isang balon ng tubig. Pinuno niya 
ng tubig ang sisidlang balat at pinainom ang kani- 
yang anak. “Ang Diyos ay patuloy na sumasabata,” 
at nang maglaon ito ay naging isang mamamana at 
“nanahanan sa ilang ng Paran.” Ikinuha siya ni Ha- 
gar ng isang asawa mula sa lupain ng Ehipto.---Gen 
21:17-21. 

Ayon sa apostol na si Pablo, si Hagar ay isang ta- 
uhan sa isang makasagisag na drama. Doon ay ki- 
nakatawanan niya ang bansa ng Israel sa laman, na 
nakabuklod kay Jehova sa pamamagitan ng tipang 
Kautusan na pinasinayaan sa Bundok Sinai, isang ti- 
pan na nagluluwal ng “mga anak ukol sa pagkaali- 
pin.” Dahil sa pagiging makasalanan ng bayan, hin- 
di natupad ng bansa ang mga kundisyon ng tipan. 
Sa ilalim nito, ang mga Israelita ay hindi naging 
isang malayang bayan kundi nahatulan bilang mga 
makasalanan na nararapat sa kamatayan, samaka- 
tuwid, sila ay mga alipin. (Ju 8:34, Ro 8:1-3) Ang Je- 
rusalem noong mga araw ni Pablo ay katumbas ni 
Hagar, sapagkat ang kabiserang Jerusalem, na ku- 
makatawan sa organisasyon ng likas na Israel, ay 
nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Sa 
kabilang dako, ang mga Kristiyanong inianak sa es- 
piritu ay mga anak ng “Jerusalem sa itaas,” ang ma- 
kasagisag na babae ng Diyos. Ang Jerusalem na ito, 
tulad ni Sara na malayang babae, ay hindi kailan- 
man naging alipin. Ngunit kung paanong si Isaac ay 
pinag-usig ni Ismael, ang mga anak ng “Jerusalem 
sa itaas,” na pinalaya ng Anak, ay dumanas din ng 
pag-uusig sa mga kamay ng mga anak ng Jerusa- 
lem na nasa pagkaalipin. Gayunman, si Hagar at 
ang kaniyang anak ay pinalayas, na sumasagisag sa 
pagtatakwil ni Jehova sa likas na Israel bilang isang 
bansa.---Gal 4:21-31, tingnan din ang Ju 8:31-40. 


HAGDANAN [sa Ingles, ladder]. Ang tanging 
paglitaw sa Bibliya ng terminong Hebreo na sul- 
lam” na isinalin bilang “hagdanan,” ay nasa Gene- 
sis 28:12. Doon ay tumutukoy ito sa hagdanang 
nakita ni Jacob sa panaginip. Nakakita ang patriyar- 
kang ito ng isang hagdanan (o marahil, ng kahawig 
ng pataas na salansan ng mga bato) na nakalagay 
sa ibabaw ng lupa, anupat ang dulo nito ay umaa- 
bot hanggang sa langit. Nagmamanhik-manaog sa 
hagdanang iyon ang mga anghel ng Diyos, at isang 
wangis ng Diyos na Jehova ang nasa itaas niyaon. 
(Gen 28:13) Ipinahihiwatig ng hagdanang ito at ng 
mga anghel na naroroon na may komunikasyon sa 
pagitan ng lupa at ng langit, at na ang mga anghel 
ay gumaganap ng mahalagang paglilingkod sa pa- 
gitan ng Diyos at niyaong mga sinasang-ayunan 
niya. 

Maaaring nasa isip ni Jesus ang pangitain ni Ja- 
cob nang sabihin niya sa kaniyang mga alagad, “Ka- 


877 


totohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maki- 
kita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng 
Diyos na umaakyat at bumababa sa Anak ng tao.” 
—Ju 1:51. 

Ang mga hagdanan ay bahagi ng mga kasangka- 
pang pangubkob na ginagamit noon sa pakikipag- 
digma at malimit isalarawan ang mga ito sa mga 
bantayog ng Ehipto at ng Asirya. Isang relyebe 
mula sa Nineve ang nagpapakita ng mga Asiryano 
habang gumagamit sila ng mga hagdanang pa- 
ngubkob noong sinasalakay nila ang Lakis. 

Noong sinaunang panahon, ginamit ang mga 
hagdanan sa iba pang mga layunin, gaya sa mga 
hanapbuhay na may kaugnayan sa pagtatayo. Ha- 
limbawa, makikita ang mga ito sa stela ng Ur- 
Nammu na nagsasalarawan ng pagtatayo ng isang 
ziggurat. Gayundin, sa isang relyebe ng Asirya 
mula sa Tell Halaf, itinuturing na mula pa noong 
ikasiyam na siglo B.C.E., isang lalaki ang ipinakiki- 
tang umaakyat sa isang puno ng palmang datiles sa 
tulong ng isang hagdanan. 


HAGI [[Ipinanganak nang] Kapistahan]. Ang ika- 
lawang binanggit na anak ni Gad, apo ni Jacob at 
ulo ng angkan ng mga Hagita.--Gen 46:8, 16, Bil 
26:4, 15. 


HAGIAS [Kapistahan ni Jah; o, Si Jah ang Aking 
Kapistahan]. Anak ni Simea, isang Levita na mula sa 
pamilya ni Merari.--1Cr 6:16, 29, 30. 


HAGIT [[Ipinanganak nang] Kapistahan]. Isang 
asawa ni David at ina ni Adonias, ang kaniyang 
anak ay nagpakana upang makuha ang pagkahari 
sa Israel.--2Sa 3:2, 4, 1Ha 1:5, 11, 1Cr 3:1, 2. 


HAGITA. Tingnan ang Hac. 


HAGRI [posible, Ni (Kay) Hagar]. Ama ni Mib- 
har na isa sa makapangyarihang mga lalaki ni Da- 
vid.— 1Cr 11:26, 38. 


HAGRITA [posible, Ni (Kay) Hagar]. Lumilitaw 
na isang bayang nagpapastol at tumatahan sa mga 
tolda sa S ng Gilead. Noong mga araw ni Ha- 
ring Saul, tinalo ng mga Israelitang naninirahan 
sa S ng Jordan ang mga Hagrita, anupat kumuha 
sila ng 100,000 bihag, gayundin ng libu-libong ka- 
melyo, asno, at tupa. (1Cr 5:10, 18-22) Itinala ng 
salmista ang mga Hagrita kasama ng iba pang 
mga kaaway ng Israel, gaya ng mga Edomita, mga 
Moabita, mga Ammonita, at mga Amalekita. (Aw 
83:2-7) Gayunman, noong panahon ng pamamaha- 
la ni David, si Jaziz na Hagrita ang nangangasiwa sa 
mga kawan ng hari.--1ICr 27:31. 

Maraming iskolar ang naniniwala na malamang 
na ang mga Hagrita rin ang A:graioi na binang- 


HALAK, BUNDOK 


git ng sinaunang mga heograpo na sina Strabo, 
Ptolemy, at Pliny. Hindi tiyakang maitatag kung sila 
ay mga inapo ni Hagar. 


HAGUPIT. Tingnan ang PAGHAMPAs, PAMAMALO, 
PAMBUBUGBOG. 


HAIN. Tingnan ang HANDOG, MGA; PANTUBOS. 


HAKATAN [Ang Isa na Maliit]. Ama ng Joha- 
nan na mula sa pamilya ni Azgad na, kasama ang 
110 lalaki, bumalik mula sa Babilonya kasama ni 
Ezra.--Ezr 8:1, 12. 


HAKILA. Isang burol sa Ilang ng Zip. Dito nag- 
kubli si David at ang kaniyang mga tauhan mula 
kay Haring Saul. (1Sa 23:19, 26:1-3) Sa ngayon ay 
hindi alam kung saan ang eksaktong lokasyon nito. 


HAKOZ [Ang Tinik]. Isang Aaronikong saser- 
dote at ulo ng sambahayan sa panig ng ama na no- 
ong panahon ni David ay bumuo ng ika-7 sa 24 na 
pangkat ng mga saserdote.-- 1Cr 24:3-7, 10. 

Pagkabalik mula sa Babilonya noong 537 B.C.E., 
ang “mga anak ni Hakoz” ay kabilang sa mga hindi 
naging kuwalipikado sa pagkasaserdote dahil hindi 
nila napatunayan ang kanilang talaangkanan. Kabi- 
lang sila sa mga pinagbawalang kumain mula “sa 
mga kabanal-banalang bagay hanggang sa tumayo 
ang isang saserdoteng may Urim at Tumim.” (Ezr 
2:61-63, Ne 7:63-65) Isang inapo ni Hakoz ang espe- 
sipikong tinukoy na nakibahagi sa muling pagtatayo 
ng mga pader ng Jerusalem.---Ne 3:21. 


HAKUPA. Ulo ng isang pamilya ng mga Neti- 
neong alipin sa templo. “Ang mga anak ni Hakupa” 
ay nakatalang kabilang sa mga bumalik mula sa 
pagkatapon sa Babilonya.--Ezr 2:1, 43, 51; Ne 7:6, 
46, 53. 


HALA. Isang lugar na pinagdalhan ng mga Asir- 
yanong monarka sa mga bihag na Israelita. (2Ha 
17:6: 18:11, 1Cr 5:26) Naniniwala ang ilang iskolar 
na marahil ay dapat kabasahan ang Obadias 20 ng 
“mga tapon sa Hala” sa halip na “mga tapon ng 
['hukbo,” JB, “puwersa,” Ro, Yg, “hukbo,” AS, KJ] 
muralyang ito.” (NW) Bagaman iba't ibang pagka- 
kakilanlan ang iminungkahi, hindi pa rin alam kung 
saan ang eksaktong lokasyon ng Hala. Iniuugnay ito 
ng iba sa Hallahu na binanggit sa mga tekstong Ak- 
kadiano. 


HALAK, BUNDOK [Makinis na Bundok]. Isang 
bundok na nagsilbing palatandaan ng timugang 
hangganan ng pananakop ng Israel sa Lupang Pa- 
ngako sa ilalim ng pangunguna ni Josue. (Jos 11:16, 
17: 12:7) Karaniwang ipinapalagay na ang Halak ay 
ang Jebel Halaq (Har He-Halaq), ang huling mataas 


HALAMANG-BAKOD 


na dakong Palestino sa gawing K sa daang nagmu- 
mula sa Beer-sheba patungong Araba. Pinaghihiwa- 
lay ng kabundukang nagsisimula sa Jebel Halaq ang 
pastulan sa dakong S at ang mabuhanging disyerto 
sa dakong K. Kung tama ang pagkakakilanlang ito, 
ang paglalarawan ng Bibliya sa Halak bilang 'paa- 
hon,' o ‘pataas,’ sa Seir ay mangangahulugang naka- 
harap sa Seir ang malapad na panig ng bundok na 
ito, anupat iyon ay bumabagtas mula TK patu- 
ngong HS. 


HALAMANG-BAKOD. 
HALAMANG-BAKOD. 


HALHUL. Isang lunsod sa bulubunduking pook 
ng Juda. (Jos 15:20, 48, 58) Ang pangalang ito ay 
ikinakapit pa rin sa isang nayon at sa isang mata- 
as na burol, na mga 6 na km (3.5 mi) sa H ng 
Hebron. 


HALI [Palamuti]. Isang bayan sa hangganan ng 
Aser. Nakatala ito sa pagitan ng Helkat at Beten. 
(Jos 19:24, 25) Bagaman hindi tiyak kung saan ang 
lokasyon nito, iminumungkahi ng iba na ito ang 
Khirbet Ras “Ali (Tel “Alil), na mga 17 km (11 mi) 
sa STS ng Haifa. Dahil dito, maipapalagay na ito'y 
nasa silanganing gilid ng Kapatagan ng Aco. 


Tingnan ang BAKOD, 


HALIGI. Isang patayong suhay o posteng pang- 
istraktura, o isang bagay na kahawig o katulad ng 
isang posteng suhay. 

Noon, ang ilang sinaunang mga tao sa Gitnang Si- 
langan ay nagtayo ng mga sagradong haligi may 
kaugnayan sa kanilang huwad na relihiyon, mala- 
mang na kasangkot sa mga ito ang paggamit ng sa- 
gisag ng ari ng lalaki. Kapag pumasok ang mga Is- 
raelita sa Lupang Pangako, dapat nilang wasakin 
ang mga sagradong haliging iyon, at pinagbawalan 
silang magtayo ng gayong uri ng mga haligi. (Deu 
7:5, 16:22) Gayunman, may mga panahong tinula- 
ran nila ang paganong relihiyon at gumamit sila ng 
mga sagradong haligi.--1Ha 14:23, 2Ha 3:2, ting- 
nan ang SAGRADONG HALIGI. 

Ibang-iba sa kinapopootan ng Diyos na di- 
wastong paggamit ng mga haligi, ang Hebreong 
Kasulatan ay bumabanggit ng pagtatayo ng mga 
haligi o mga bato bilang tagapagpagunita. Ang 
mga haliging ito ay hindi pinag-ukulan ng idola- 
trosong pagsamba ni nagsilbi mang mga sagisag 
ng mga sangkap sa sekso. Sa halip, ang mga ito 
ay nagsilbing tagapagpaalaala ng makasaysayang 
mga gawa o mga pangyayari. 

Noong dalawang pagkakataon, nagtayo si Jacob 
ng mga batong haligi sa Bethel. Sa mga pangyaya- 
ring ito, inalaala ang pakikitungo ni Jehova kay Ja- 
cob sa isang pantanging paraan sa lugar na iyon. 


878 


(Gen 28:18, 19, 22, 31:13, 35:14, 15) Walang alinla- 
ngan, bato ang haliging inilagay ni Jacob sa ibabaw 
ng libingan ni Raquel at umiiral pa iyon noong mga 
araw ni Moises. (Gen 35:19, 20) Nang sumang-ayon 
ang mga Israelita sa mga kautusang tinanggap ni 
Moises mula sa Diyos, nagtayo si Moises ng isang al- 
tar at ng “labindalawang haligi na katumbas ng la- 
bindalawang tribo ng Israel.” (Exo 24:4) Nang mag- 
laon, nagbigay rin si Josue ng katulad na tagubilin 
may kaugnayan sa mga batong kakatawan sa mga 
tribo, bagaman hindi tinutukoy ng ulat ang mga 
iyon bilang mga haligi. Ang mga iyon ay magsisil- 
bing pinakaalaala sa Israel at magbibigay ng pagka- 
kataon sa mga ama upang maipaliwanag nila sa 
kanilang mga anak kung ano ang kahulugan ng la- 
bindalawang bato.---Jos 4:1-9, 20-24. 

Noon, ang isang tipan o isang tagumpay ay maa- 
aring tandaan sa pamamagitan ng pagtitindig ng 
isang bato, kadalasa'y isang haligi. (Gen 31:44-53; 
Jos 24:26, 1Sa 7:10-12) Pagkatapos ng tagumpay 
niya laban sa mga Amalekita, si Haring Saul ay 
"nagtindig ng isang bantayog para sa kaniyang sa- 
rili sa Carmel.” (1Sa 15:12) Ang salitang Hebreo rito 
na isinalin bilang “bantayog” ay kadalasang isinasa- 
lin bilang “kamay,” ngunit ginagamit din ito sa 2 Sa- 
muel 18:18 may kaugnayan sa “haligi” na itinayo ni 
Absalom na tinawag na “Bantayog ni Absalom” 
(NW, AT, RS), kaya maliwanag na ang itinayo ni 
Absalom ay isang bantayog o haligi ukol sa tagum- 
pay.---Ihambing ang Isa 56:5: tingnan ang ABSALOM. 

Maaaring kasangkot sa hula sa Isaias 19:19 ang 
ideya ng isang haligi na nagsisilbing isang pang- 
alaalang bantayog. Ang hula, isinulat noong ikawa- 
long siglo B.C.E., ay may kinalaman sa mga kalaga- 
yang iiral pagkatapos ng pagkawasak ng Jerusalem 
noong 607 B.C.E. Gaya ng inihula sa Isaias 19:18, 
ang ilan sa mga Judiong iniwan ng mga Babilonyo 
sa kanilang lupain ay tumakas patungong Ehipto at 
nanirahan sa mga Ehipsiyong lunsod. (Jer 43:4-7: 
44:1) Kaya naman, ang pangako na magkakaroon 
ng “isang haligi para kay Jehova" sa tabi ng hangga- 
nan ng Ehipto ay inuunawa ng maraming komenta- 
rista na nangangahulugang si Jehova ay maaala- 
la o aalalahanin sa Ehipto, mayroon mang literal 
na haligi o wala.--Ihambing ang Isa 19:20-22. 

Mga Haliging Pang-istraktura. [Ipinakikita 
ng mga pagtukoy sa Bibliya at ng mga tuklas sa ar- 
keolohiya na ginagamit noon sa Gitnang Silangan 
ang mga haliging yari sa kahoy, bato at laryo bilang 
mga suhay na pang-istraktura. Noon, ang mga biga 
ng bubong o ang itaas na mga palapag ng isang gu- 
sali ay kadalasang sinusuhayan ng mga haliging pa- 
tayo. (Kaw 9:1, Huk 16:25, 29; 1Ha 7:2) Ang mga ha- 
liging yari sa kahoy o laryo ay maaaring nakapatong 
sa mga pundasyon na bato. Ang Bahay ng Kaguba- 


879 


tan ng Lebanon ni Solomon ay may mga hanay ng 
mga haliging yari sa tablang sedro na sumusuhay sa 
mga biga at sa mga pang-itaas na silid. Lumilitaw na 
kaya gayon ang naging pangalan ng gusali ay dahil 
nagmula sa Lebanon ang mga sedro nito o dahil na- 
hahawig sa isang kagubatan ang mga haligi nito. 
Maliwanag na ang kalapit na Beranda ng mga Hali- 
gi ay kilala rin noon dahil sa maraming haligi nito, 
bagaman hindi sinasabi ng ulat ang bilang o ang 
materyales ng mga ito. (1Ha 7:1-6, ihambing ang 
Eze 40:16, 48, 49.) Mga haliging marmol naman ang 
ginamit sa looban ng palasyo ni Ahasuero.---Es 1:6. 

Ang pinakakapansin-pansing mga haligi sa tem- 
plo ni Solomon ay ang dalawang pagkalaki-laking 
tansong haligi na pinanganlang Jakin at Boaz na 
nasa harap ng beranda. (1Ha 7:15, 2Ha 25:17; Jer 
52:21: tingnan ang KAPITAL.) Sinasabi ng New Bible 
Dictionary na inedit ni J. Douglas (1985, p. 941) na 
ang hari ay tumatayo sa tabi ng isa sa mga haliging 
ito kapag seremonyal na mga okasyon, ngunit hindi 
ito matiyak, sapagkat ang sinasabi lamang ng Bibli- 
ya ay “nakatayo [ang hari] sa tabi ng kaniyang hali- 
gi sa pasukan.” (2Cr 23:13, 2Ha 11:14, 23:3) Maaa- 
ring nakatayo siya noon sa isang pintuang-daan ng 
pinakaloob na looban o sa iba pang mataas na lugar 
upang makapagpahayag siya sa bayan. 

Mas maliliit na haligi naman ang ginamit sa ta- 
bernakulo, apat na haliging yari sa kahoy ng akasya 
upang maging suporta sa kurtinang nasa pagitan ng 
Banal at ng Kabanal-banalan at limang haligi upang 
maging suhay sa pantabing na nasa pasukan. (Exo 
26:32-37) Sinuportahan naman ng 60 iba pang ha- 
ligi ang mga tabing na lino na nakapalibot sa looban 
at ang pantabing na nasa pintuang-daan ng looban. 
--Exo 27:9-16. 

Lumilitaw na maliliit na haliging pampalamuti 
ang naging suhay ng kulandong ng kamilya ni So- 
lomon.--Sol 3:9, 10. 

Makasagisag na Paggamit. Dahil sa mater- 
yales at silbi ng mga haliging pang-istraktura, ang 
mga ito ay naging angkop na mga sagisag ng ma- 
tatag na suhay. Inilalarawan ng mga ito yaong 
bagay na naglalaan ng matibay na suporta. Ang 
kongregasyong Kristiyano ay matatawag na “isang 
haligi at suhay ng katotohanan,” sapagkat itinatagu- 
yod nito ang katotohanan na kabaligtaran ng relihi- 
yosong kamalian. (1Ti 3:15) Tinukoy sina Santiago, 
Cefas, at Juan bilang “waring mga haligi” sa sinau- 
nang kongregasyon, sila ay matibay na nanindigan 
at matatag na mga tagapagtaguyod nito. (Gal 2:9) 
Yaong mga Kristiyano na mananaig ay gagawing 
mga haligi sa “templo” ng Diyos, anupat magtatamo 
ng isang permanenteng posisyon sa espirituwal na 
istraktura. (Apo 3:12) Makikita ang ideya ng katata- 
gan ng isang haligi sa ginawang mga pagtukoy sa 


HALIK 


mga haligi noong inilalarawan ang mga paa ng 
isang malakas na anghel. (Apo 10:1) Ang mga bin- 
ti ng pastol na mangingibig ng babaing Shulamita 
ay gaya ng “mga haliging marmol,” anupat maga- 
ganda at malalakas.---Sol 5:15. 


Gaano katagal nanatili sa kampo 
ng Israel ang makahimalang haliging 
ulap at haliging apoy? 


Makahimalang pinatnubayan ni Jehova ang mga 
Israelita papalabas ng Ehipto at habang naglalakbay 
sila sa ilang, anupat “humahayo sa unahan nila sa 
araw sa isang haliging ulap . . . at sa gabi ay sa isang 
haliging apoy upang magbigay sa kanila ng liwanag 
sa pagyaon.” (Exo 13:21) Hindi ito dalawang haligi, 
kundi iisang “haliging apoy at ulap” na, karaniwan 
na, lumilitaw bilang isang ulap sa araw at bilang 
apoy naman sa gabi. (Exo 14:24) Nang tugisin ng 
mga Ehipsiyo ang mga Israelita, lumipat sa likuran 
ang haligi, anupat marahil ay lumatag na gaya ng 
isang pader. (Aw 105:38, 39) Nagdulot ito ng kadili- 
man sa panig ng mga Ehipsiyo ngunit pinagliwanag 
naman nito ang panig ng mga Israelita. (Exo 14:19, 
20) Nang itayo ang tabernakulo, ang haligi sa iba- 
baw nito ay nagsilbing isang tanda na si Jehova ay 
nasa kaniyang banal na dako. (Exo 40:35) Kumaka- 
tawan noon ang haligi kay Jehova, at nagsasalita 
siya mula roon. (Bil 14:14: 12:5; Aw 99:7) Sa kasay- 
sayan, ang huling pagbanggit sa haliging iyon ay 
noon mismong bago pumasok ang Israel sa Lupang 
Pangako. (Deu 31:15) Nang mamayan na sila sa ka- 
nilang lupain, hindi na kinailangan ang haliging pu- 
mapatnubay di-tulad noong panahong sila ay paga- 
la-gala pa.--Ihambing ang Exo 40:38, Isa 4:5. 


HALIK. Noong panahon ng Bibliya, nagsilbing 
palatandaan ng pagmamahal o paggalang ang pag- 
halik o pagdampi ng mga labi ng isang tao sa mga 
labi ng iba (Kaw 24:26), sa pisngi ng ibang tao, o, sa 
natatanging kaso, pati sa kaniyang mga paa (Luc 
7:37, 38, 44, 45). Pangkaraniwan ang paghalik hin- 
di lamang sa pagitan ng mga lalaki at mga babae na 
magkakamag-anak (Gen 29:11: 31:28) kundi ma- 
ging sa gitna ng mga lalaking magkakamag-anak. 
(Gen 27:26, 27: 45:15: Exo 18:7: 2Sa 14:33) Isa 
rin naman itong tanda ng pagmamahal sa gitna 
ng matalik na magkakaibigan.-- 1Sa 20:41, 42, 2Sa 
19:39. 

Ang halik ay maaaring kaakibat ng isang pagpa- 
pala. (Gen 31:55) Halimbawa, hinalikan at niyakap 
ng matanda nang si Israel, o Jacob, ang mga anak ni 
Jose, sina Efraim at Manases, bago niya pinagpa- 
la ang kanilang ama at sila. (Gen 48:8-20) Nang 
matapos ng patriyarka ang pag-uutos sa kaniyang 


HALKON 


12 anak, siya'y pumanaw, at “sumubsob si Jose sa 
mukha ng kaniyang ama at tumangis sa kaniya at 
hinalikan siya.” (Gen 49:33-50:1) Hinalikan din ni 
Samuel si Saul nang pahiran niya siya bilang unang 
hari ng Israel.-- 1Sa 10:1. 

Ang isang magiliw na pagbati ay nilalakipan 
ng paghalik, marahil ay may kasamang pagtangis 
at pagyakap. (Gen 33:4) Sa ilustrasyon ni Jesu- 
Kristo, ang ama ng alibughang nagbalik ay sumub- 
sob sa leeg ng kaniyang anak at “magiliw siyang hi- 
nalikan.” (Luc 15:20) May kasama ring paghalik 
ang isang maibiging pamamaalam. (Gen 31:55: Ru 
1:9, 14) Noong malapit nang lisanin ni Pablo ang Mi- 
leto, lubhang naantig ang matatandang lalaki ng 
kongregasyon ng Efeso anupat sila'y tumangis at 
“sumubsob sa leeg ni Pablo at magiliw siyang hina- 
likan.’ —Gaw 20:17, 37. 

Pahapyaw na binabanggit ng Bibliya ang mga ha- 
lik na kaugnay ng pag-iibigan ng mga di-magkasek- 
so. (Sol 1:2; 8:1) Sa pagpapayo nito na magbantay 
laban sa mga pakana ng babaing balakyot, ang ak- 
lat ng Mga Kawikaan ay nagbababala tungkol sa 
mapang-akit na halik ng isang patutot.--Kaw 7:13. 

May mga halik na maaaring paimbabaw. Palibha- 
sa'y may-katusuhang naghahangad ng kapangyari- 
han, hinalikan ni Absalom ang mga taong lumalapit 
upang yumukod sa kaniya. (2Sa 15:5, 6) Ang halik 
ng taksil na si Joab ay nangahulugan ng kamatayan 
sa walang kahina-hinalang si Amasa. (2Sa 20:9, 10) 
Gayundin, sa pamamagitan ng isang mapandayang 
halik ay ipinagkanulo ni Hudas Iscariote si Jesu- 
Kristo.---Mat 26:48, 49, Mar 14:44, 45. 

Huwad na Pagsamba. Ang paghalik bilang 
isang gawa ng pagsamba sa huwad na mga diyos ay 
ipinagbawal ni Jehova, na bumanggit ng 7,000 lala- 
king hindi nagluhod ng tuhod kay Baal at hindi hu- 
malik sa kaniya. (1Ha 19:18) Sinaway ang Efraim 
dahil sa paggawa ng mga idolo at sa pagsasabing: 
“Halikan ng mga taong tagapaghain ang hamak na 
mga guya.” (Os 13:1-3) May kaugalian naman ang 
mga Griego at mga Romano na maghagis ng halik 
sa kanilang mga idolo sa pamamagitan ng kanilang 
kamay, kapag ang mga ito ay malayo sa kanila, at 
sa ganitong paraan din nila binabati ang sumisikat 
na araw. Maaaring tinutukoy ng Job 31:27 ang isang 
katulad na idolatrosong kaugalian. 

Ang “Banal na Halik.” Sa gitna ng unang mga 
Kristiyano, may tinatawag noon na “banal na halik” 
(Ro 16:16: 1Co 16:20, 2Co 13:12, 1Te 5:26) o “halik 
ng pag-ibig” (1Pe 5:14), anupat posibleng ipinagka- 
kaloob sa mga kasekso. Ang sinaunang Kristiya- 
nong paraan na ito ng pagbati ay maaaring katum- 
bas ng sinaunang kaugaliang Hebreo na pagbati sa 
pamamagitan ng halik. Bagaman ang Kasulatan 
ay hindi naglalaan ng mga detalye, maliwanag na 


880 


masasalamin sa “banal na halik” o “halik ng pag- 
ibig” ang nakapagpapatibay na pag-ibig at pagka- 
kaisang umiiral sa kongregasyong Kristiyano.---Ju 
13:34, 35. 

Makasagisag na Paggamit. Ang paghalik, bi- 
lang pagpapamalas ng paggalang at debosyon, ay 
binabanggit sa kinasihang payo na “maglingkod kay 
Jehova nang may takot' at ‘hagkan ang anak, upang 
hindi Siya magalit at hindi kayo malipol mula sa 
daan.” (Aw 2:11, 12) Ang mga taong malugod na tu- 
mutugon at nagpapasakop sa isa na inatasan ng 
Diyos bilang Hari at sa kaniyang Kaharian ay ta- 
tanggap ng saganang mga pagpapala kapag duma- 
ting ang panahon na maaari nang sabihin: “Ang ka- 
tuwiran at ang kapayapaan--sila ay naghalikan,” 
dahil magiging malinaw sa lahat na ang kaugnayan 
ng dalawang ito ay gaya ng malapit na pagsasama- 
han ng magiliw na magkakaibigan.---Aw 85:10. 


HALKON [sa Heb., nets; sa Ingles, falcon]. Na- 
niniwala ang makabagong mga leksikograpo na ang 
terminong Hebreo na nets ay tumutukoy sa mga 
halkon, bagaman ipinapalagay ng ilan na saklaw rin 
nito ang mga lawin, na kahawig na kahawig ng mga 
halkon bagaman inuuri ng mga ornitologo bilang 
isang bukod na grupo ng “pamilya.” Palibhasa'y 
isang maninila na kumakain ng mga ahas, butiki, 
maliliit na mamalya, at iba pang mga ibon, “ang 
halkon ayon sa uri nito” (“ang lawin sa iba't ibang 
uri nito,” AT) ay kasama sa mga ibon na itinalagang 
“marumi” sa Kautusang Mosaiko.--Lev 11:16, Deu 
14:15. 

May mga halkon na kakompetensiya ng mga 
sibad bilang mga ibong pinakamabibilis lumipad, 
anupat isang halkon ang namataang bumubulusok 
sa bilis na 290 km/oras (180 mi/oras). Ang isa sa 
mga halkon na matatagpuan sa Palestina ay ang 
peregrine falcon (Falco peregrinus), na nandarayu- 
han at karaniwang dumaraan doon. Naroon din ang 
mas malalaking lanner falcon (Falco biarmicus), na 
dati'y naglipana sa mga dalisdis at mababatong ba- 
ngin mula sa Bundok Hermon hanggang sa Dagat 
na Patay. Ang mga saker falcon (Falco cherrug) ay 
nakikita paminsan-minsan sa kanlurang Negev. 

Ang mas maliit na common kestrel (Falco tinnun- 
culus), na mga 36 na sentimetro (14 na pulgada) 
ang haba, ay miyembro rin ng genus ng halkon. Bu- 
ong-taon ay naglipana ang mga ito sa lahat ng ag- 
rikultural na pamayanan at mga hardin sa Palesti- 
na. Namumugad pa nga ito sa malalaking gusali sa 
mga lunsod. 

Inilalarawan ng Job 39:26 ang ginagawa ng hal- 
kon na 'pagpapaimbulog at pag-uunat ng kaniyang 
mga pakpak sa hanging timugan, at ipinapalagay 
ng ilan na tumutukoy ito sa pandarayuhan sa timog 


881 


(“nag-uunat ng kaniyang mga pakpak upang mag- 
lakbay patimog,” JB), na totoo naman sa lesser kes- 
trel na kabilang sa pamilya ng mga halkon at, sa 
isang antas, sa peregrine falcon. Gayunman, nani- 
niwala ang iba na inilalarawan ng tekstong ito ang 
pagsalubong ng ibon sa hangin at, sa pamamagitan 
ng lakas ng mga pakpak nito ay lumilipad ito nang 
pasalunga sa hangin, anupat pumapailanlang nang 
pataas at pataas. Ang mga halkon ay sinasabing 
“pumapaimbulog, anupat lagi nilang sinisikap na lu- 
mipad nang mas mataas sa anumang ibon na tinu- 
tugis nila” upang makabulusok sila nang napakatu- 
lin patungo sa bibiktimahin nila sa ibaba, at sa 
paggawa nito, kadalasa'y “sinasamantala nila ang 
hangin, at sa paglipad naman pasalungat dito ay na- 
nanatili sila sa ere gaya ng isang saranggola.” (Funk 
and Wagnalls New Standard Encyclopedia, 1931, 
Tomo XI, p. 329, 330) Sa katulad na paraan, kung 
minsa'y tinatawag na windhover ang kestrel “dahil 
ito'y umaali-aligid (nananatili sa isang lugar) sa ere 
habang naghahanap ng masisila. Ang ibong ito'y 
humaharap sa hangin at ikinakampay ang mga pak- 
pak nito habang nakamatyag sa lupa para sa masisi- 
la.”--The World Book Encyclopedia, 1987, Tomo 11, 
p. 237. 

Ang halkon ay naging napakaprominente sa reli- 
hiyon ng Ehipto. Naging sagisag ito ni Horus, ang 
diyos ng Ehipto na may ulo ng halkon, na kasama 
nina Isis at Osiris ay bumubuo sa pangunahing tri- 
nidad o “sagrada familia” ng mga diyos at diyosa ng 
Ehipto. Laging ginagamit ang sagisag na halkon sa 
pagsulat ng titulo ng mga Paraon, at may mga pag- 
kakataong itinuring na mga pagsasaanyong-laman 
ni Horus ang mga tagapamahalang ito. Daan-daang 
ibon na ginawang momya ang natagpuan sa Ehip- 
to, at isa sa pinakamarami sa mga ito ay ang halkon, 
partikular na ang kestrel. Sinabi ni Herodotus na sa 
Ehipto, ang sinumang pumatay ng halkon, kahit di- 
sinasadya, ay papatayin. 


HALLEL. Isang awit ng papuri kay Jehova. “Ehip- 
siyong Hallel” ang tawag ng mga akdang Judio sa 
Mga Awit 113 hanggang 118. Ayon sa Mishnah, ang 
Hallel na ito ay inaawit sa templo at sa mga sinago- 
ga kapag panahon ng Paskuwa (Pesahim 10:5-7) at 
ng mga kapistahan ng Pentecostes, mga Kubol, at 
Pag-aalay (Sukkah 4:8, Tatanit 4:5). Sa pagdiriwang 
ng Paskuwa sa mga tahanan, ang unang bahagi ng 
Hallel na ito (alinman sa Awit 113 [ayon sa Kaisipang 
Shammai] o Mga Awit 113 at 114 [Kaisipang Hillel]) 
ay binibigkas matapos maibuhos ang ikalawang kopa 
ng alak at maipaliwanag ang kahulugan ng Paskuwa. 
Tinatapos ang Hallel sa ikaapat na kopa ng alak. Si- 
nasabing ang “Dakilang Hallel” (na itinuturing ng iba 
bilang ang Awit 136 lamang, para sa iba naman ay 
ang Mga Awit 120-136, o ang Awit 135:4-136:26) ay 


HALUANG PANGKAT 


inaawit sa maliligayang okasyon at niyaong mga gu- 
magamit ng ikalimang kopa ng alak sa pagdiriwang 
ng Paskuwa. 


HALLELUJAH. Isang transliterasyon ng pa- 
nanalitang Hebreo na halelu-Yah, na unang lumi- 
taw sa Awit 104:35. Sa Bagong Sanlibutang Salin, 
karaniwan itong isinasalin bilang “purihin ninyo 
si Jah.” Lumilitaw ito nang 24 na beses sa He- 
breong Kasulatan at, maliban sa Awit 135:3 (“puri- 
hin si Jah,” NW), ipinakikilala at/o tinatapos nito 
ang Awit na kababasahan nito. (Tingnan ang Aw 
112:1; 115:18: 146:1, 10, 147:1, 20, 148:1, 14; 149: 
1, 9; 150:1, 6.) Ang pananalitang ito ay kasama 
ng “Amen” sa pagtatapos ng Ikaapat na Aklat ng 
Mga Awit (Aw 106:48), at isang anyong Griego nito 
ang lumilitaw nang apat na beses sa Apocalipsis 
19:1-6, kung saan binabanggit ang kagalakang ma- 
raranasan dahil sa pagkapuksa ng Babilonyang Da- 
kila at dahil sa pagpapasimula ng pamamahala ni 
Jehova bilang Hari.—Tingnan ang JAH. 


HALOHES 
long]. 

1. Ama ni Salum. Ang anak ni Halohes na si Sa- 
lum ay “isang prinsipe ng kalahati ng distrito ng 
Jerusalem” na nagkumpuni sa pader ng Jerusa- 
lem, kasama ng mga anak na babae nito, noong 
455 B.C.E.—Ne 3:12. 

2. Isa sa mga pangulo ng bayan na ang inapo, 
kung hindi man siya mismo, ay nagpatotoo sa kon- 
trata ng pagtatapat na binuo noong mga araw ni Ne- 
hemias, posibleng siya rin ang Blg. 1.--Ne 9:38, 
10:1, 14, 24. 


HALUANG PANGKAT. Isang grupo ng mga 
dayuhan (mga taga-ibang bayan) na umalis sa 
Ehipto kasama ng bansang Israel. (Exo 12:37, 38, tlb 
sa Rbi8, ihambing ang Exo 12:43-49.) Maaaring ang 
ilan sa mga taong ito ay mga Ehipsiyo o iba pang 
mga banyaga na nagpasiyang sumunod sa tunay na 
Diyos at sa bansang Israel pagkatapos nilang ma- 
saksihan ang ilan sa mga dagok na pinasapit ni Je- 
hova laban sa Ehipto. Ang iba naman sa grupong 
ito ay malamang na mga Ehipsiyong nag-asawa ng 
mga Israelita at pati ang mga supling ng gayong 
pagsasama. Halimbawa, ang babaing Israelita na si 
Selomit na mula sa tribo ni Dan ay nakapag-asawa 
ng isang Ehipsiyo at nagsilang siya rito ng di-kuku- 
langin sa isang anak na lalaki.--Lev 24:10, 11. 

Sa Bilang 11:4, ang grupong ito ay tinatawag ding 
“ang haluang pulutong [o, ang kalipunan (ng mga 
tao): ang mga taong nagkakagulo]. Walang alinla- 
ngan na dahil hindi sila lahing Israelita at dahil 
mahirap ang paglalakbay sa ilang kung kaya bu- 
mangon ang mapagreklamong saloobin sa gitna nila 


[Ang Engkantador, Ang Bumubu- 


HAM 


na naging sanhi naman ng pagtatalo. Ang pagpapa- 
kita nila ng sakim na pagnanasa ay kumalat sa mga 
Israelita, anupat ang mga ito rin ay tumangis at 
nagsabi: “Naaalaala pa namin ang isda na kinakain 
namin noon sa Ehipto nang walang bayad, ang mga 
pipino at ang mga pakwan at ang mga puero at ang 
mga sibuyas at ang bawang! Ngunit ngayon ay na- 
tutuyo ang aming kaluluwa. Walang anumang naki- 
kita ang aming mga mata kundi ang manna.”--Bil 
11:4-6. 

Sa Nehemias 13:3 at Jeremias 25:20, ang panana- 
litang “haluang pangkat” ay tumutukoy sa mga di- 
Israelita. Ang tinutukoy sa Nehemias ay mga ban- 
yagang gaya ng mga Moabita at mga Ammonita. 
(Ne 13:1) Maaaring kabilang din sa kanila ang mga 
anak ng mga banyagang iyon (mestisong Israelita) 
at ipinahihiwatig ito ng bagay na bago nito, pinaalis 
ng mga Israelita kapuwa ang kanilang mga asawang 
banyaga at mga anak.---Ezr 10:44. 


HAM. 

1. Isa sa tatlong anak ni Noe na isinilang pagka- 
raan ng 2470 B.C.E. (Gen 5:32, 7:6, 11:10) Posibleng 
siya ang bunsong anak (Gen 9:24): gayunman, pa- 
ngalawa siyang itinala sa Genesis 5:32: 6:10; at sa 
iba pang talata. Sa Genesis 10:21, si Sem ay tinata- 
wag na “kapatid ni Japet na pinakamatanda.” Na- 
niniwala ang ilan na ang pananalitang “bunsong 
anak” sa Genesis 9:24 ay tumutukoy sa apo ni Noe 
na si Canaan.--Tingnan ang CANAAN, CANAANITA 
Blg. 1. 

Si Ham ang ama ng apat na mga anak, sina Cus, 
Mizraim, Put, at Canaan. (Gen 10:6, 1Cr 1:8) Ang 
mga Etiope, Ehipsiyo, ilang tribong Arabe at Apri- 
kano, at ang mga Canaanita ay nagmula sa mga 
anak na ito. Bagaman sinasabi na ang ilan sa mga 
tribo at mga bansang Hamitiko na nakatala sa Ge- 
nesis kabanata 10 ay nagsalita ng wikang Semitiko, 
hindi ito nagpapatunay na wala silang Hamitikong 
pinagmulan o na hindi sila dating nagsasalita ng 
isang wikang Hamitiko. Tinanggap ng maraming 
bayan ang wika ng mga nanlupig sa kanila, ng iba 
pang bayan na nakasalamuha nila, o ng mga lupain 
na pinandayuhan nila. 

Nag-asawa si Ham bago pa ang Baha. Kasama ng 
kaniyang asawa, ama't ina, at dalawang kapatid at 
ng kani-kanilang asawa, siya ay nakaligtas sa Baha. 
(Gen 6:18: 7:13, 8:15, 16, 18, 1Pe 3:19, 20) Ang mga 
anak ni Ham ay ipinanganak pagkatapos ng Baha. 

Nang maglaon ay nasangkot siya sa isang insi- 
dente na nagdala ng sumpa sa kaniyang anak na si 
Canaan. Nalango si Noe sa alak at naghubad sa loob 
ng kaniyang tolda. Nakita ni Ham ang kahubaran ng 
kaniyang ama, at sa halip na magpakita ng wastong 
paggalang kay Noe, ang ulo ng pamilya at ang ling- 
kod at propeta na ginamit ng Diyos sa pagliligtas sa 


882 


lahi ng tao, sinabi ni Ham sa dalawang kapatid niya 
ang kaniyang natuklasan. Nagpakita ng wastong 
paggalang sina Sem at Japet sa pamamagitan ng 
paglalakad nang paatras hawak ang isang balabal 
na maipantatakip kay Noe upang hindi sila magda- 
la ng kadustaan sa pamamagitan ng pagtingin sa 
kahubaran ng kanilang ama. Nang magising si Noe, 
bumigkas siya ng isang sumpa, hindi para kay Ham, 
kundi para sa anak ni Ham na si Canaan. Sa kalakip 
na pagpapala kay Sem, na may kasamang pagpapa- 
la para kay Japet, si Ham ay nilampasan at ipinag- 
walang-bahala, si Canaan lamang ang binanggit na 
isinumpa at inihula na magiging alipin nina Sem at 
Japet.---Gen 9:20-27. 

Posibleng si Canaan mismo ay tuwirang nasang- 
kot sa insidenteng iyon at nabigo ang kaniyang 
amang si Ham na ituwid siya. O patiunang nakita ni 
Noe, na makahulang nagsalita sa ilalim ng pagkasi, 
na ang masamang hilig ni Ham, na marahil ay na- 
mamalas na sa kaniyang anak na si Canaan, ay ma- 
manahin ng mga supling ni Canaan. Bahagyang 
natupad ang sumpa nang sakupin ng Semitikong 
mga Israelita ang mga Canaanita. Yaong mga hindi 
nalipol (tulad ng mga Gibeonita [Jos 9]) ay gina- 
wang mga alipin ng Israel. Pagkaraan ng maraming 
siglo, nagkaroon ng higit pang katuparan ang sum- 
pa nang ang mga inapo ng anak ni Ham na si Cana- 
an ay mapasailalim sa pamumuno ng Japetikong 
mga kapangyarihang pandaigdig ng Medo-Persia, 
Gresya, at Roma. 

May-kamaliang ipinapalagay ng ilang tao na ang 
lahing itim at ang pang-aalipin sa mga kabilang sa 
lahing iyon ay bunga ng sumpa na binigkas kay Ca- 
naan. Sa kabaligtaran, ang mga inapo ni Canaan, na 
siyang isinumpa, ay hindi kabilang sa lahing itim. 
Ang lahing itim ay nanggaling kay Cus at posibleng 
mula kay Put, na iba pang mga anak ni Ham na hin- 
di nasangkot sa insidente o sa sumpa. 

2. Isang lunsod ng mga Zuzim sa S ng Jordan. 
(Gen 14:5) Ang lunsod ay natalo ng hari ng Elam na 
nakipag-alyansa sa tatlong iba pang hari noong pa- 
nahong sugpuin nila ang paghihimagsik ng mga 
lunsod ng Distrito sa lugar ng Dagat na Patay. (Gen 
14:1-12) Ipinahihiwatig ng pagkakatala sa Ham sa 
Genesis 14:5, 6 na ito'y nasa T ng Asterot-karnaim 
at H ng Save-kiriataim. Ang pangalan ng lunsod ay 
napanatili sa makabagong nayon ng Ham sa Wadi 
er-Rejeileh (tinatawag ding Wadi Ham) na mga 6 na 
km (3.5 mi) sa TTK ng Irbid sa “Ajlun, at mga 30 km 
(19 mi) sa TS ng T na dulo ng Dagat ng Galilea. Ang 
sinaunang lunsod mismo ay waring ang kalapit na 
gulod (Tell Ham). 

3. Sa Mga Awit, ang “Ham” ay iniuugnay sa 
Ehipto, anupat tinatawag itong “lupain ni Ham.” 
--Aw 78:51; 105:23, 27; 106:21, 22; tingnan ang 
EHIPTO, EHIPSIYO. 


883 


HAMAN. Anak ni Hamedata na Agagita. Ang 
katawagang “Agagita” ay maaaring nangangahu- 
lugan na si Haman ay isang maharlikang Amale- 
kita. (Es 3:1; tingnan ang AGAG Blg. 1: AGAGITA.) 
Kung si Haman nga ay isang Amalekita, ito sa ga- 
nang sarili ang magpapaliwanag kung bakit gayon 
na lamang katindi ang kimkim niyang pagkapoot 
sa mga Judio, yamang itinalaga ni Jehova ang 
paglipol sa mga Amalekita sa bandang huli. (Exo 
17:14-16) Ito ay sapagkat nagpamalas sila ng pag- 
kapoot sa Diyos at sa kaniyang bayan sa pamama- 
gitan ng kusang paglabas upang salakayin ang 
mga Israelita nang ang mga ito ay naglalakbay sa 
ilang.--Exo 17:8. 

Si Haman ay isang lingkod ni Haring Ahasuero 
(Jerjes I) ng Persia, na namahala maaga noong ika- 
limang siglo B.C.E. Pinarangalan si Haman at hini- 
rang na punong ministro sa Imperyo ng Persia. 
Palibhasa'y nagngangalit dahil sa pagtangging yu- 
mukod sa kaniya ni Mardokeo na Judio, nagpakana 
si Haman ng pagpuksa kay Mardokeo at sa lahat ng 
mga Judio sa imperyo. Inilarawan niya ang mga 
Judio bilang mga di-kanais-nais sa imperyo, mga 
manlalabag-batas, anupat may mga kautusang “ka- 
kaiba sa lahat niyaong sa ibang bayan.” Nagdagdag 
pa siya ng pang-akit na salapi, anupat nagsabi sa 
hari: “Masulat nawa na puksain sila, at sampung li- 
bong talento na pilak [mga 566,060,000] ang ibaba- 
yad ko sa mga kamay ng mga magsasagawa ng 
gawain sa pamamagitan ng pagdadala nito sa inga- 
tang-yaman ng hari.” Ibinigay ng hari kay Haman 
ang singsing na panlagda nito at tumugon: “Ang pi- 
lak ay ibinibigay sa iyo, gayundin ang bayan, upang 
gawin sa kanila ang anumang mabuti sa iyong pa- 
ningin.”--Es 3:1-11. 

Lubhang nagmalaki si Haman dahil sa tumang- 
gap siya mula sa hari ng awtoridad na magpalabas 
ng batas para sa paglipol at pagdambong sa mga Ju- 
dio at, karagdagan pa, dahil sa pagkakaanyaya sa 
kaniya nang maglaon sa dalawang piging na idina- 
os ni Reyna Esther. (Es 3:12, 13, 5:4-12) Ngunit 
nang sa akala ni Haman ay malapit na niyang mata- 
mo ang katuparan ng kaniyang pinakamatatayog na 
ambisyon, saka naman bumaligtad ang mga bagay- 
bagay para sa kaniya. Palibhasa'y buong-pagha- 
hambog na umaasang maitataas siya, dumanas si 
Haman ng masaklap na kahihiyan nang utusan siya 
ng hari na magsagawa ng isang pampublikong se- 
remonya bilang parangal sa kinapopootan niyang si 
Mardokeo, na bago nito ay nagbunyag sa isang pa- 
kana laban sa buhay ng hari. (Es 6:1-12, 2:21-23) 
Minalas ito ng mga taong marurunong ni Haman at 
ng kaniyang asawa bilang isang tanda na si Haman 
ay mabubuwal sa harap ng Judiong si Mardokeo. 
--Fs 6:13. 


HAMAT, HAMATEO 


Ang pagbagsak ni Haman ay umabot sa kalunus- 
lunos na kasukdulan noong panahon ng ikalawang 
espesyal na piging na idinaos ni Reyna Esther na 
pinsan ni Mardokeo. (Es 2:7) Lakas-loob, sa harap ni 
Haman, nagsumamo si Esther sa hari. Isiniwalat 
niya sa nanggilalas na hari na nanganganib ang sa- 
riling mga kapakanan nito, sa katunayan, ang bu- 
hay ng kaniyang reyna ay isinapanganib ng isang 
mapamaslang na pakana. Habang sumisidhi ang 
pagngangalit ng hari, buong-tapang na tinukoy ni 
Esther ang noo'y nasindak na punong ministro bi- 
lang ang ubod-samang tagapagpakana, “ang masa- 
mang ito na si Haman.” (Es 7:1-6) Pagkatapos, ipi- 
nag-utos ng hari na ang mapamaslang na si Haman 
ay ibitin sa 22-m-kataas (73 piye) na tulos na ini- 
handa ni Haman upang pagbitinan kay Mardokeo. 
(Es 7:7-10) Kasunod nito, ibinigay ang bahay ni Ha- 
man kay Esther (Es 8:7), at si Mardokeo ay gina- 
wang punong ministro na may awtorisasyon na 
magkaloob sa mga Judio ng pahintulot na ipagtang- 
gol ang kanilang sarili. (Es 8:2, 10-15) Sa dalawang 
araw ng paghihiganti laban sa kanilang mga kaga- 
lit, ang mga Judio ay nagtamo ng malaking tagum- 
pay, anupat nakapatay sila ng mahigit na 75,000 sa 
kanilang mga kaaway. Pinatay ang sampung anak 
ni Haman, pagkatapos, nang sumunod na araw, ibi- 
nitin ang mga ito sa harap ng bayan bilang kadus- 
taan.--Es 9:1-17, tingnan ang ESTHER, ESTHER, AK- 
LAT NG, MARDOKEO Blg. 2: PURIM. 

Ipinamalas ni Haman ang mga katangian ng mga 
Amalekita. Maliwanag na isa siyang mananamba ng 
huwad na mga diyos, at marahil ay nanalig siya sa 
mga astrologo noong nagpapalabunutan upang ala- 
min ang angkop na araw para sa pagpuksa sa mga 
Judio. (Es 3:7: tingnan ang PALABUNOT, PALABUNU- 
TAN.) Isinagawa niya “ang mga gawa ng laman,” 
anupat nagsagawa ng idolatriya, espiritismo, nag- 
pamalas ng kaniyang mapamaslang na pagkapoot 
sa mga Judio, nagpakita ng isang mapagmapuri, 
palalo at egotistikong saloobin na may labis-labis na 
paninibugho at pagkainggit sa iba, lalo na sa mga 
lingkod ng Diyos. (Gal 5:19-21) Namihasa siya sa 
pagsisinungaling at panlilinlang (Es 3:8) at napatu- 
nayang isang susukut-sukot na duwag nang mabi- 
go ang kaniyang mga plano at mapatawan siya ng 
hatol. (Es 7:6-8) Ipinakita ni Haman na isa siyang 
lingkod ng Kalaban ng Diyos, ang Diyablo, ayon sa 
simulaing nasa Roma 6:16. 


HAMAT, HAMATEO. Ang lunsod ng Ha- 
mat ang kabisera ng isang maliit na kahariang Ca- 
naanita sa Sirya noong pasimula ng kasaysayan ng 
Israel. Ang matabang rehiyong pang-agrikultura na 
nakapalibot dito ay may gayunding pangalan. No- 
ong mga panahong Griego at Romano, ang panga- 
lan ng lunsod ay Epiphania, na ipinangalan dito ni 


HAMAT, HAMATEO 


Antiochus IV (Epiphanes). Sa ngayon ay tinatawag 
itong Hama, na pinaikling anyo ng orihinal na pa- 
ngalan nito. 

Ang lunsod ng Hamat ay nasa tabi ng Ilog Oron- 
tes, malapit sa mahahalagang ruta ng kalakalan, 
81 km (50 mi) papaloob mula sa Mediteraneo, mga 
190 km (118 mi) sa H ng Damasco at mga 120 km 
(75 mi) sa T ng Aleppo. 

Bagaman kung minsan ay sinasabing itinayo ng 
mga Hiteo, ang Hamat ay mas malamang na itina- 
tag ng mga Hamateo, na mga kamag-anak ng mga 
Hiteo at isa sa 70 pamilyang nabuhay pagkaraan 
ng Baha. Sina Het at Hamat, mga ninuno ng dala- 
wang linyang ito ng pamilya, ay nakatala bilang 
ika-2 at ika-11 anak ni Canaan na anak ni Ham. 
--Gen 10:6, 15-18, 1Cr 1:8, 13-16: tingnan ang 
HitEO, MGA. 


“Pagpasok sa Hamat.” Ang pinakamatandang 
ulat na taglay natin tungkol sa Hamat ay nagsasa- 
bing 12 tiktik na Israelita noong ika-16 na sig- 
lo B.C.E. ang umahon mula sa T hanggang sa “pag- 
pasok sa Hamat,” isang malimit-uliting parirala na 
ipinapalagay na tumutukoy, hindi sa mga pintuang- 
daan ng mismong lunsod, kundi sa timugang hang- 


884 


ganan ng teritoryong pinamamahalaan nito. (Bil 
13:21) Sa hangganang ito umabante nang pahilaga 
ang pananakop ni Josue. (Jos 13:2, 5; Huk 3:1-3) Ga- 
yunman, iminumungkahi ng ilang iskolar na ang 
pananalitang “hanggang sa pagpasok sa Hamat” 
(Jos 13:5) ay dapat kabasahan ng “hanggang sa 
Lebi-hamat (Leon ng Hamat),” sa gayon ay isa itong 
espesipikong lugar.---Tingnan ang Vetus Testamen- 
tum, Leiden, 1952, p. 114. 

Hindi matiyak ang eksaktong lokasyon ng hang- 
ganan (o lugar) na ito. May nagsasabing ito ang hi- 
lagaang hangganan ng teritoryo ng Israel (Bil 34:8; 
1Ha 8:65, 2Ha 14:25: 2Cr 7:8) at kahangga ng Da- 
masco. (Jer 49:23, Eze 47:15-17: 48:1: Zac 9:1, 2) Ipi- 
napalagay naman ng ilan na ito ang pinakadulong 
timog ng Libis ng Coele-Sirya (tinawag ding Beqa'), 
na nasa pagitan ng mga kabundukan ng Lebanon at 
Anti-Lebanon. Sinasabi ng iba na ito ay nasa kala- 
gitnaan ng Baalbek at ng Ribla. Ngunit iminumung- 
kahi ng iba na ito ay nasa mas dako pang H kung 
saan papaluwang ang daanan sa pagitan ng Homs at 
ng dagat.---Eze 47:20. 

Pakikipag-ugnayan sa Israel. Isinugo ni Toi 
(Tou) na hari ng Hamat ang kaniyang anak na si Jo- 
ram (Hadoram) upang batiin si Haring David dahil 
natalo nito si Hadadezer, na kaaway nilang dalawa. 
Ang Hamat noon ay isang independiyenteng kaha- 
rian. (2Sa 8:3, 9, 10, 1Cr 18:3, 9, 10) Ngunit noong 
panahon ng paghahari ni Solomon, ang kaharian ng 
Hamat ay waring nasa ilalim ng kontrol ng Israel, 
sapagkat nagtayo si Solomon ng mga imbakang lun- 
sod sa rehiyong iyon. (2Cr 8:3, 4) Pagkamatay ni So- 
lomon, ang Hamat ay muling naging independiyen- 
te at nanatiling gayon maliban sa isang maikling 
yugto noong ikasiyam na siglo B.C.E. nang pansa- 
mantala itong isailalim ni Jeroboam II sa kontrol ng 
Israel. (2Ha 14:28) Noong mga panahong iyon ay 
inilarawan ito bilang “mataong Hamat.”---Am 6:2. 

Noong ikawalong siglo B.C.E., ang Hamat at ang 
mga karatig-bayan nito, kasama ang sampung- 
tribong kaharian ng Israel, ay nilupig ng mga Asir- 
yano sa kanilang pananalakay tungo sa pamumuno 
sa daigdig. Patakaran ng Asirya na pagpalit-palitin 
at ilipat ng ibang lugar ang kaniyang mga bihag, 
kung kaya ang mga tao ng Hamat ay inilipat sa Sa- 
maria at ang mga taga-Samaria naman ay inilipat 
sa Hamat at sa iba pang lugar. (2Ha 17:24, 19:12, 13, 
Isa 10:9-11; 37:12, 13) Sa matataas na dako sa Sama- 
ria, itinayo ng mga Hamateo ang mga imahen ng 
kanilang diyos na si Ashima, bagaman walang na- 
gawa ang walang-kabuluhang diyos na ito laban sa 
mga Asiryano.--2Ha 17:29, 30, 18:33, 34, Isa 36: 
18, 19. 

Ayon sa isang inskripsiyong cuneiform (British 
Museum 21946), pagkatapos ng pagbabaka sa Car- 


885 


kemis noong 625 B.C.E. (Jer 46:2), sa distrito ng Ha- 
mat inabutan at nilipol ng mga hukbo ni Nabucodo- 
nosor ang tumatakas na mga Ehipsiyo. (Assyrian 
and Babylonian Chronicles, ni A. K. Grayson, 1975, 
p. 99) Mga ilang taon bago nito, sa lugar ding iyon 
kinuhang bihag ni Paraon Necoh si Haring Jehoaharz. 
(2Ha 23:31-33) At noong 607 B.C.E., nang bumag- 
sak ang Jerusalem, si Zedekias at ang iba pang mga 
bihag ay dinala sa Ribla sa rehiyon ng Hamat, at 
doon, sa harap ni Zedekias, pinatay ang kaniyang 
mga anak kasama ang iba pang mga taong mahar- 
lika. (2Ha 25:18-21: Jer 39:5, 6: 52:9, 10, 24-27) Ga- 
yunpaman, ipinangako ng Diyos na sa takdang pa- 
nahon ay isasauli niya ang isang nalabi ng kaniyang 
bayan, kabilang na yaong mga nasa lupain ng Ha- 
mat.--Isa 11:11, 12. 


HAMAT-ZOBA. Lumilitaw na ang lugar na 
ito'y nilupig ni Solomon at sa gayo'y binanggit sa 
kaisa-isang pakikipagbakang militar niya na tinukoy 
sa Kasulatan. (2Cr 8:3) Hindi tiyak ang eksaktong 
pagkakakilanlan ng Hamat-zoba. Maaaring ang Ha- 
mat at Zoba ay magkaratig na mga kaharian (iham- 
bing ang 1Cr 18:9, 2Cr 8:4) at dito nagmula ang 
tambalang pangalan na “Hamat-zoba.” Ipinakikita 
ng 1 Cronica 6:78 na maaaring pagsamahin sa ga- 
nitong paraan ang dalawang magkalapit na heogra- 
pikong lokasyon. Ang literal na Hebreo ng tekstong 
ito ay kababasahan ng “Jordan Jerico,” o “Jordan ng 
Jerico,” at kadalasang isinasalin bilang “Jordan sa 
[sa tabi ng] Jerico.”--NW, RS, KJ. 


HAMEDATA. Isang Agagita: ama ni Haman, 
na nagpakana ng paglipol sa mga Judio noong mga 
araw nina Mardokeo at Esther.---Es 3:1, 6. 


HAMMAT. 

1. “Ama” ng sambahayan ni Recab at ninuno ng 
ilang Kenita.— 1Cr 2:55. 

2. [Dako ng Mainit (na Bukal)]. Isang nakukuta- 
ang lunsod ng Neptali. (Jos 19:32, 35) Karaniwang 
ipinapalagay na ito ang Hammam Tabariyeh (Hame 
Teveriya), na nasa T lamang ng Tiberias sa K panig 
ng Dagat ng Galilea. Lumilitaw na ang bukal doon 
na may asupre ang pinanggalingan ng pangalang 
Hammat. Kung ang Hamot-dor (Jos 21:32) at Ham- 
mon (1Cr 6:76) ay mga pangalan din ng lugar na ito, 
gaya ng paniwala ng karamihan sa mga iskolar, ang 
Hammat ay nagsilbi ring isang lunsod ng mga Le- 
vita. 


HAMMON 
nit (na Bukal) 7]. 

1. Isang lunsod sa hangganan ng Aser. (Jos 
19:24-28) Karaniwang ipinapalagay na ito ang UMM 
el “Awamid, na nasa baybaying dagat ng Meditera- 
neo, mga 16 na km (10 mi) sa TTK ng Tiro. 


[nangangahulugang “Dako ng Mai- 


HAMOG 


2. Isang lugar sa teritoryo ng Neptali na ibini- 
gay sa mga Levita. (1Cr 6:71, 76) Lumilitaw na ito 
rin ang Hammat.--Jos 19:35, tingnan ang HAMMAT 
Blg. 2. 


HAMOG. Maliliit na patak ng tubig na resulta 
ng kondensasyon ng halumigmig sa hangin, ng si- 
ngaw ng tubig mula sa lupa, at ng halumigmig na 
nanggagaling sa mga halaman. Ang salitang He- 
breo para sa “hamog” (tal) ay nangangahulugan 
ding “ambon.” (Kaw 3:20) Kapag ang temperatura 
ng mabababang suson ng hangin ay bumaba sa 
0° C. (32° F.), ang mga hamog ay nagiging malapi- 
lak na mga butil ng yelo (hoarfrost). Si Jehova ang 
lumikha ng mga patak ng hamog at sinasabing pi- 
nangangalat niya ang nagyelong hamog na “tulad 
ng abo.”--Aw 147:16, Job 38:28. 

Nagkakaroon ng hamog kapag ang hangin sa 
gabi na namimigat sa singaw ng tubig ay luma- 
mig, anupat ang singaw, na nag-anyong likido, ay 
naiiwan sa mas malalamig na bagay. Namumuo 
rin ito kapag ang mainit at matubig na singaw 
mula sa lupa ay lumamig dahil sa hangin. Ipinalili- 
wanag ng Bibliya na maaga sa kasaysayan ng 
lupa, bago nagkaroon ng ulan sa lupa, “isang ma- 
nipis na ulap [singaw] ang pumapailanlang mula sa 
lupa at dinidiligan nito ang buong ibabaw ng lupa.” 
(Gen 2:6 at tlb sa Rbi8) Nagkakaroon din ng ha- 
mog kapag ang halumigmig mula sa mga pananim 
ay sumingaw sa hangin. Patuloy na hinihigop ng 
isang halaman ang tubig na sinipsip ng mga ugat 
nito hanggang sa magpantay ang temperatura sa 
dulo ng mga dahon nito at sa mga ugat ng hala- 
man. Ang saganang hamog na nalilikha ng ilang 
punungkahoy sa ganitong paraan ay kadalasang 
maririnig na pumapatak sa gabi. Waring ito ang 
karaniwang pinagmumulan ng hamog sa umaga. 
Sinabi ni Job, “Ang aking ugat ay nakabukas para 
sa tubig, at ang hamog ay mananatili nang mag- 
damag sa aking sanga."”---Job 29:19. 

Sa Israel, karaniwan nang halos walang ulan mula 
sa kalagitnaan ng Abril hanggang sa kalagitnaan ng 
Oktubre. Ngunit sa mga buwang ito, namumuo ang 
mga hamog na siyang dumidilig sa mga pananim. 
Ang The Geography of the Bible ni D. Baly (1974, 
p. 45) ay nagsabi: “Napakahalaga ng hamog para sa 
mga Israelita, . . . sapagkat pinalalaki nito ang mga 
bunga ng ubas sa panahon ng tagtuyot kapag tag- 
araw.” Binanggit ni Isaias ang “hamog sa init ng 
pag-aani [ng ubas].” (Isa 18:4, 5) Kasunod naman 
nito ang mga “ulan sa taglagas” o “maagang ulan.” 
(Joe 2:23, San 5:7) Sa ilang lugar, napakakapal ng 
hamog sa gabi anupat ang mga punungkahoy at iba 
pang mga halaman ay doon kumukuha ng sapat na 
halumigmig upang mapalitan ang tubig na sumi- 
ngaw sa mga ito sa maghapon. Kaya naman ang 


HAMOLEKET 


hamog sa gabi ang dahilan ng masaganang ani sa 
mga lugar na karaniwan nang nanganganib na ma- 
salanta ng tagtuyot at pagkagutom. 

Natuklasan kung gaano kahalaga ang hamog 
nang mapansin na ang mga halamang nalanta ng 
init ay mas mabilis na nanariwa nang mahamugan 
ang mga dahon ng mga ito sa gabi kaysa noong di- 
ligin ang lupa. Napakaraming halumigmig ang na- 
sipsip ng mga ito anupat bumalik ang mga ito sa 
normal noong sumunod na araw kahit hindi dinili- 
gan ang lupa. Kung minsan, ang dami ng tubig na 
sinipsip ng halaman mula sa hamog at nang mag- 
laon ay inilabas ng mga ugat upang imbakin sa 
lupa ay kasimbigat ng buong halaman. 

Noong panahon ng 40-taong paglalakbay ng Isra- 
el sa ilang, ang bigay-Diyos na mamna ay regular na 
bumababang kasama ng hamog at naiiwan sa lupa 
pagkasingaw nito. (Exo 16:13-18, Bil 11:9) Sa pama- 
magitan ng dalawang tanda na doo'y nasangkot ang 
hamog, pinatotohanan ni Jehova kay Gideon na 
nasa kaniya ang suporta ng Diyos bago siya huma- 
yo upang makipaglaban sa mga Midianita. Una, ini- 
wan niyang magdamag na nakalantad sa giikan ang 
isang balahibong lana, anupat sa balahibo lamang 
namuo ang hamog samantalang tuyo ang lupa. Bi- 
naligtad naman ang pangyayari sa ikalawang pag- 
subok. Hindi isiniwalat kung tagtuyot noon anupat 
maaasahang may hamog.--Huk 6:36-7:1. 

Makasagisag na Paggamit. Ang hamog ay 
iniuugnay ng Kasulatan sa pagpapala, katabaan ng 
lupa, at kasaganaan. (Gen 27:28, Deu 33:13, 28, Zac 
8:12) Ang panunumbalik kay Jehova ay magbubu- 
nga ng pagpapala, anupat sinabi ng Diyos: “Ako ay 
magiging gaya ng hamog sa Israel.” (Os 14:1, 5) Sa 
pamamagitan ni Mikas, inihula ng Diyos na “ang 
nalalabi sa Jacob” ay “magiging tulad ng hamog 
mula kay Jehova sa gitna ng maraming bayan, tu- 
lad ng saganang ulan sa pananim,” anupat inihuhu- 
la na ang nalabi ng espirituwal na Jacob (Israel) ay 
magiging isang pagpapala mula sa Diyos para sa 
mga ta0.--Mik 5:7. 

Sa kabaligtaran naman, ang kawalan o ang pagka- 
kait ng hamog ay iniuugnay sa di-sinang-ayunang 
kalagayan. (Gen 27:39: Hag 1:10) Noong mga araw 
ni Haring Ahab at ni Elias, nagkaroon ng taggutom 
nang pagkaitan ng Diyos ng hamog at ulan ang lu- 
pain ng Israel.--- 1Ha 17:1, Luc 4:25. 

Sa Israel, ang mga ulap at hamog sa umaga ay 
mabilis maglaho sa init ng araw. Sa katulad na pa- 
raan, mabilis ding naglaho ang anumang maibi- 
ging-kabaitan ng Efraim (Israel) at Juda. (Os 6:4) At 
dahil sa paggawa ng masama, ang mga tumatahan 
sa Efraim (Israel) ay dadalhin sa pagkatapon, anu- 
pat magiging “gaya ng hamog na maagang naglala- 
ho.”--Os 13:1-3, 16. 


886 


Ang mga patak ng hamog ay tahimik at sagana. 
Marahil bilang pagtukoy sa palihim na pagsalakay 
o sa isang pangkat na singkapal ng mga patak ng 
hamog, sinabi ni Husai kay Absalom: “Tayo mismo 
ay daragsa [kay David] na gaya ng paglagpak ng ha- 
mog sa lupa.” (2Sa 17:12) Ang Hari ni Jehova ay 
may “pulutong ng mga kabataan na gaya ng mga 
patak ng hamog,” na marahil ay tumutukoy sa dami 
nila.--Aw 110:3. 

Ang hamog ay banayad din at nakarerepresko. 
Angkop itong iniuugnay sa makahulang awit ng pa- 
mamaalam ni Moises. (Deu 32:2) Ang kabutihang- 
loob ng hari ay inihahambing sa nakarerepreskong 
epekto ng hamog sa mga pananim. (Kaw 19:12) Ang 
maibiging pagkakaisa sa gitna ng bayan ng Diyos 
ay nakarerepreskong “tulad ng hamog sa Hermon 
na bumababa sa mga bundok ng Sion.” Dahil sa ma- 
tataas na dako sa Bundok Hermon na nababalutan 
ng kagubatan at palaging may niyebe, ang mga si- 
ngaw sa gabi ay pumapailanlang at tinatangay sa 
malayo ng daloy ng malamig na hangin na buma- 
baba sa Hermon mula sa H upang ang mga singaw 
na ito ay mamuo sa ibabaw ng mga bundok ng Sion 
maraming milya sa dakong timog.--Aw 133:1-3, 
LARAWAN, Tomo 1, p. 332. 


HAMOLEKET [Ang Reyna]. Ang kapatid na 
babae ng apo ni Manases na si Gilead. Isinilang niya 
sina Isod, Abi-ezer, at Maala.— 1Cr 7:14, 17, 18. 


HAMONA [nangangahulugang “Pulutong (Ka- 
ramihan) "]. Isang makasagisag na lunsod sa kapali- 
giran ng libis na paglilibingan kay Gog at sa kani- 
yang pulutong, pagkatapos na ang sama-samang 
pagsalakay nila sa bayan ng Diyos ay humantong sa 
pagkatalo at lansakang pagpatay. Ang pangalan ng 
lunsod ay halaw sa pangyayaring iyon at ito ay 
isang pinakaalaala ng tagumpay ni Jehova laban sa 
mga kaaway na ito. (Eze 39:16) Ang isang lunsod ay 
nagpapahiwatig ng isang organisadong kalipunan 
ng mga tao, na dito ay lumilitaw na nauugnay sa 
pag-oorganisa para sa pagliligpit ng mga buto na 
inilarawan sa Ezekiel 39:11-15.--Tingnan ang G0G 
Blg. 2. 


HAMON-GOG [Pulutong ni Gog]. Ang katum- 
bas sa Tagalog ng pangalang Hebreo ng isang libis, 
maliwanag na makasagisag, na inilarawan bilang 
“ang libis niyaong mga dumaraan sa silangan ng 
dagat [na Patay].” Sa libis na ito ililibing si Gog at 
ang kaniyang buong hukbo pagkatapos silang puk- 
sain ni Jehova.--Eze 39:11, 15, mga tlb sa Rhbi8, 
tingnan ang GOG Blg. 2. 


HAMOR [Asnong Lalaki]. Isang Hivitang pinu- 
no, ama ni Sikem. Binili ni Jacob sa mga anak ni Ha- 
mor ang isang bahagi ng lupain kung saan siya 


887 


nagtolda at nang maglaon ay nagtayo ng isang al- 
tar. Matapos halayin ni Sikem ang anak ni Jacob na 
si Dina, kapuwa si Sikem at ang kaniyang amang si 
Hamor ay pinatay nina Simeon at Levi upang ipag- 
higanti ang kanilang kapatid.--Gen 33:18-20, 34:1, 
2, 25, 26. 


HAMOT-DOR [nangangahulugang “Mainit (na 
mga Bukal) ng Dor"]. Isang lunsod ng Neptali na ibi- 
nigay sa mga Gersonitang Levita. (Jos 21:27, 32) 
Lumilitaw na ito rin ang Hammat.—Jos 19:35; ting- 
nan ang Hammar Blg. 2. 


HAMUEL. Anak ni Misma na mula sa tribo ni 
Simeon.— 1Cr 4:24-26. 


HAMUL [nangangahulugang “Kinahabagan: Ini- 
ligtas"], MGA HAMULITA. Nakababatang anak ni 
Perez at apo ni Juda, na pinagmulan ng mga Hamu- 
lita.—Gen 46:12; Bil 26:21; 1Cr 2:5. 


HAMUTAL [posible, Ang Biyenang Lalaki ay 
Hamog]. Anak ni “Jeremias na mula sa Libna”; asa- 
wa ni Haring Josias at ina nina Jehoahaz at Mata- 
nias (Zedekias), na kapuwa naghari bilang mga hari 
sa Juda.--2Ha 23:30, 31, 24:17, 18, Jer 52:1. 


HANA [Lingap, Kagandahang-loob]. Ina ng pro- 
petang si Samuel. Si Hana, kasama ng kaniyang asa- 
wang Levita na si Elkana at ng isa pang asawa nito 
na si Penina, ay nakatira sa Ramataim-zopim sa bu- 
lubunduking pook ng Efraim. Sa kabila ng matagal 
na pagkabaog ni Hana, na kabaligtaran ng pagsisi- 
lang ni Penina ng ilang anak, si Hana pa rin ang 
mas mahal ni Elkana. Tinutuya ni Penina si Hana 
dahil sa pagkabaog nito, lalo na kapag isinasama ni 
Elkana ang kaniyang pamilya sa kanilang taunang 
pagpunta sa tabernakulo sa Shilo.---1Sa 1:1-8. 

Sa isang pagdalaw sa Shilo, nanata si Hana kay 
Jehova na kung magsisilang siya ng isang anak na 
lalaki, ibibigay niya ito kay Jehova upang magling- 
kod sa Kaniya. Nang makita ng mataas na saserdo- 
teng si Eli na gumagalaw ang mga labi ni Hana ha- 
bang tahimik itong nananalangin, naghinala siya na 
nagpakalabis ito sa pag-inom ng alak at lasing. Ngu- 
nit nang mabatid niya ang kasigasigan at kataimti- 
man ni Hana, sinabi niyang ipagkaloob nawa ng 
Diyos na Jehova ang kaniyang pakiusap. Hindi nga 
nagtagal at nagdalang-tao si Hana. Pagkasilang kay 
Samuel, hindi na siya pumaroong muli sa Shilo 
hanggang sa maawat sa suso si Samuel. Pagkatapos 
ay dinala niya ito kay Jehova gaya ng kaniyang ipi- 
nangako, at nagdala rin siya ng handog na isang 
tatlong-tadng-gulang na toro, isang epa ng harina, 
at isang malaking banga ng alak. (1Sa 1:9-28) Mula 
noon, sa bawat taon, kapag pumaparown siya sa Shi- 
lo, nagdadala si Hana ng isang bagong damit na wa- 


HANAN 


lang manggas para sa kaniyang anak. Muli siyang 
pinagpala ni Eli, at muling binuksan ni Jehova ang 
kaniyang bahay-bata kung kaya nang maglaon ay 
nagsilang siya ng tatlong anak na lalaki at dalawang 
anak na babae.-- 1Sa 2:18-21. 

Maraming mabubuting katangian ang ipinakita ni 
Hana. Siya ay mapanalanginin at mapagpakumba- 
ba, at nais niyang paluguran ang kaniyang asawa. 
Taun-taon ay sumasama siya rito upang maghain sa 
tabernakulo. Siya mismo ay gumawa ng malaking 
pagsasakripisyo, anupat tiniis na hindi makapiling 
ang anak niya upang tuparin ang kaniyang salita at 
ipakita ang pagpapahalaga niya sa kabaitan ni Jeho- 
va. Patuloy siyang nagpamalas ng pagmamahal bi- 
lang ina, gaya ng ipinakikita ng paggawa niya ng 
isang bagong damit para kay Samuel taun-taon. 
Ang mga kaisipang ipinahayag niya sa kaniyang 
awit ng pasasalamat, nang dalhin nila ni Elkana si 
Samuel sa templo upang maglingkod doon, ay kaha- 
wig na kahawig ng damdaming ipinahayag ni Ma- 
ria di-kalaunan matapos nitong malaman na siya 
ang magiging ina ng Mesiyas.---Luc 1:46-55. 


HANAMEL. Anak ni Salum na tiyo ng prope- 
tang si Jeremias sa panig ng ama. Kay Hanamel bi- 
nili ng propeta ang bukid na nasa Anatot noong 
panahong kinukubkob ng mga Babilonyo ang Jeru- 
salem.---Jer 32:1-12. 


HANAN 
loob]. 

1. Isa sa “mga anak ni Sasak”; isang Benjamita. 
— 1Cr 8:1, 23-25. 

2. Anak ni Maaca, isa sa makapangyarihang mga 
lalaki ng mga hukbong militar ni David.--ICr 11: 
26, 43. 

3. Isa sa anim na anak ni Azel; isang inapo ni Ha- 
ring Saul.— 1Cr 8:33-38, 9:44. 

4. Anak ni Igdalias, “isang lalaki ng tunay na 
Diyos.” Sa silid-kainan ng mga anak ni Hanan sinu- 
bok ng propetang si Jeremias ang pagkamasunurin 
ng mga Recabita sa utos ng kanilang ninunong si Je- 
honadab na huwag uminom ng alak.--Jer 35:3-6. 

5. Ulo ng isang pamilya ng mga Netineong alipin 
sa templo, na ang mga miyembro ay bumalik mula 
sa Babilonya kasama ni Zerubabel noong 537 B.C.E. 
--Ezr 2:1, 2, 43, 46, Ne 7:46, 49. 

6. Isa sa mga Levita na tumulong kay Ezra sa 
pagpapaliwanag ng Kautusan sa kongregasyon ng 
Israel na nagkatipon sa liwasan sa tapat ng Pintu- 
ang-daan ng Tubig ng Jerusalem. (Ne 8:1, 7) Maaa- 
ring siya rin ang Blg. 7 o Blg. 10. 

7. Isang Levita na ang inapo, kung hindi man 
siya mismo, ay nagpatotoo sa pamamagitan ng ta- 
tak sa “mapagkakatiwalaang kaayusan” na itinatag 


[Nagpapakita ng Lingap, Magandang- 


HANANEL 


noong panahon ng pagkagobernador ni Nehemias. 
(Ne 9:38, 10:1, 9, 10) Kung si Hanan mismo ang 
nagtatak ng kasunduang ito, maaaring siya rin ang 
Blg. 6 o Blg. 10. 

8, 9. Dalawang “ulo ng bayan” na ang mga ina- 
po, kung hindi man sila mismo, ay nagpatotoo sa 
kontrata ng pagtatapat noong panahon ng pagkago- 
bernador ni Nehemias.---Ne 9:38, 10:1, 14, 22, 26. 

10. Anak ni Zacur, isang tapat na Levitang inata- 
san ni Nehemias na mamahagi ng kaukulang baha- 
gi sa mga Levita, sa ilalim ng pangangasiwa nina 
Selemias, Zadok, at Pedaias. (Ne 13:13) Maaaring 
siya rin ang Blg. 6 o Blg. 7. 


HANANEL. 
HANANI 


nias]. 

1. Isa sa 14 na anak ni Heman. Si Hanani ay iti- 
nalaga sa pamamagitan ng palabunutan upang ma- 
nguna sa ika-18 pangkat ng mga manunugtog sa 
santuwaryo noong panahon ni Haring David.---1Cr 
25:4-6, 9, 25. 

2. Ang tagakita, o tagapangitain, na sumaway 
kay Haring Asa ng Juda dahil sa pakikipag-alyansa 
nito sa hari ng Sirya sa halip na manalig kay Jeho- 
va, pagkatapos ay inilagay siya sa bahay ng mga pa- 
ngawan sa dahilang ikinagalit ng hari ang kaniyang 
sinabi. (2Cr 16:1-3, 7-10) Lumilitaw na si Hanani 
ang ama ni Jehu, ang propeta na sumaway kina Ba- 
asa na hari ng Israel at Jehosapat na hari ng Juda. 
--1Ha 16:1-4, 7: 2Cr 19:2, 3; 20:34. 

3. Isang saserdote na mula sa “mga anak ni Imer" 
na kabilang sa mga nagpaalis sa kanilang mga asa- 
wang banyaga bilang pagsunod sa payo ni Ezra. 
--Ezr 2:36, 37, 10:10, 11, 20, 44. 

4. Ang kapatid ni Nehemias. Noong panahong 
dumating si Nehemias sa Susan, ipinagbigay-alam 
sa kaniya ni Hanani, kasama ang iba pang mga la- 
laki ng Juda, ang kalagayan ng pader ng Jerusalem. 
(Ne 1:2, 3) Pagkatapos na muling maitayo ang pa- 
der, inatasan ni Nehemias ang kaniyang kapatid na 
si Hanani at gayundin si Hananias upang mamaha- 
la sa Jerusalem.--Ne 7:1, 2. 

5. Isang Levitang saserdote at manunugtog na 
nakibahagi sa prusisyong isinaayos ni Nehemias 
sa pagpapasinaya ng pader ng Jerusalem.---Ne 
12:31-86. 


HANANIAS [nangangahulugang “Si Jehova ay 
Nagpakita ng Lingap; Si Jehova ay Nagmagandang- 
loob']. 

1. Anak ni Sasak at ulo ng isang sambahayang 
Benjamita.--1ICr 8:1, 24, 25, 28. 

2. Isa sa 14 na anak ni Heman at ulo ng ika-16 sa 
24 na pangkat na naglilingkod na mga Levitikong 


Tingnan ang TORE. 


[posibleng pinaikling anyo ng Hana- 


888 


manunugtog na inatasan ni David upang magling- 
kod sa santuwaryo.— 1Cr 25:1, 4, 5, 8, 9, 23. 

3. Isang opisyal na mataas ang ranggo, “prinsi- 
pe,” sa hukbo ni Haring Uzias.---2Cr 26:11. 

4. Ama ng Zedekias na isang prinsipe noong pa- 
nahon ng paghahari ni Jehoiakim na hari ng Juda. 
--Jer 36:12. 

5. Anak ni Azur; isang bulaang propeta na mula 
sa Benjamitang lunsod ng Gibeon na sumalansang 
sa propeta ni Jehova na si Jeremias. Noong panahon 
ng paghahari ni Haring Zedekias ng Juda, habang 
pinatitibay-loob ni Jeremias ang bayan na ilagay 
ang kanilang mga leeg sa ilalim ng pamatok ng hari 
ng Babilonya at sa gayon ay patuloy na mabuhay 
(Jer 27:12-14), humula si Hananias na ang kapang- 
yarihan ng Babilonya ay babaliin sa loob ng dala- 
wang taon, na ang mga Judiong tapon doon ay pa- 
lalayain, at na ang lahat ng kinumpiskang mga 
kagamitan ng templo ay ibabalik. Upang ilarawan 
ang kaniyang punto, inalis ni Hananias ang pama- 
tok na kahoy mula sa leeg ni Jeremias at binali iyon. 
Pagkatapos ay inutusan ni Jehova si Jeremias na sa- 
bihan si Hananias na ang pamatok na kahoy ay ha- 
halinhan ng pamatok na bakal at na ang kamatayan 
ni Hananias ay magaganap sa taong iyon. Gaya ng 
inihula, ang bulaang propeta ay namatay nang ta- 
Ong iyon.---Jer 28. 

6. Malamang na ang lolo ni Irias na opisyal sa 
pintuang-daan ng Benjamin na dumakip sa prope- 
tang si Jeremias, anupat may-kabulaanang nagpa- 
ratang dito ng pagtatangkang lumipat sa panig ng 
mga Caldeo.---Jer 37:1-15. 

7. Ang pangalang Hebreo ni Sadrac, isa sa tat- 
long Judiong kasamahan ni Daniel na dinala sa Ba- 
bilonya noong 617 B.C.E.--Dan 1:6, 7: tingnan ang 
SADRAG. 

8. Anak ni Zerubabel at ama nina Pelatias at Je- 
saias.--1Cr 3:19, 21. 

9. Isang inapo ni Bebai na kabilang sa mga naki- 
nig sa payo ni Ezra na paalisin ang kanilang mga 
asawang banyaga.--Ezr 10:10, 11, 28, 44. 

10. Isang saserdoteng Levita at ulo ng sambaha- 
yan ni Jeremias sa panig ng ama noong panahon ng 
pagkagobernador ni Nehemias.---Ne 12:12, 26. 

11. Isang miyembro ng mga tagapaghalo ng ung- 
guento na nagkumpuni sa pader ng Jerusalem no- 
ong panahon ni Nehemias.---Ne 3:8. 

12. Anak ni Selemias, isa na nakibahagi sa pag- 
kukumpuni ng pader ng Jerusalem noong 455 B.C.E. 
--Ne 3:30. 

13. Isang makasaserdoteng manunugtog ng trum- 
peta na nakibahagi sa mga seremonya na isinaayos 
ni Nehemias sa pagpapasinaya ng pader ng Jerusa- 
lem.---Ne 12:31, 40, 41. 


889 


14. Isa sa mga ulo ng bayan na ang inapo, kung 
hindi man siya mismo, ay nagpatotoo sa pamama- 
gitan ng tatak sa “mapagkakatiwalaang kaayusan” 
na itinatag noong panahon ng pagkagobernador ni 
Nehemias.---Ne 9:38, 10:1, 14, 23. 

15. Ang prinsipe ng Kastilyo, isang mapagkaka- 
tiwalaang lalaki na natatakot sa tunay na Diyos 
nang higit kaysa sa marami pang iba. Inatasan siya 
ni Nehemias upang mamahala sa Jerusalem kasama 
ni Hanani.---Ne 7:2. 


HANATON [posibleng mula sa salitang-ugat 
na nangangahulugang “magpakita ng lingap, mag- 
magandang-loob”]. Isang lunsod ng Zebulon sa 
hangganan nito. (Jos 19:10, 14) Ipinapalagay ng ka- 
ramihan sa mga iskolar na ito ang Tell el-Bedeiwi- 
yeh (Tel Hannaton), na mga 10 km (6 na mi) 
sa HHK ng Nazaret. Ang Hanaton ay lumilitaw sa 
mga rekord ng Asiryanong si Haring Tiglat-pile- 
ser III at gayundin sa Amarna Tablets. 


HANDOG, MGA. Mula pa noong unang mga 
panahon, naghahandog na ang mga tao sa Diyos. Sa 
unang iniulat na halimbawa nito, ang pinakamatan- 
dang anak ni Adan na si Cain ay naghandog ng 
mga bunga ng lupa, at ang nakababatang anak na- 
man ni Adan na si Abel ay naghandog ng mga pa- 
nganay ng kaniyang kawan. Maliwanag na magkai- 
ba ang saloobin at motibo ng magkapatid, sapagkat 
sinang-ayunan ng Diyos ang handog ni Abel ngu- 
nit hindi Siya nagpakita ng paglingap sa handog ni 
Cain. (Nang maglaon, itinakda ng tipang Kautusan 
ang paghahandog kapuwa ng mga hayop at mga 
butil.) Tiyak na nanampalataya si Abel sa pagla- 
yang ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng ipi- 
nangakong Binhi at malamang na natanto rin niya 
na kailangan ang pagtitigis ng dugo, at kailangang 
may isa na 'susugatan sa sakong, upang maibalik 
ang sangkatauhan tungo sa kasakdalan na naiwala 
nina Adan at Eva. (Gen 3:15) Palibhasa'y kinilala ni 
Abel na siya'y makasalanan, inakay siya ng pana- 
nampalataya na maghandog ng isang handog na 
humihiling ng pagtitigis ng dugo, anupat may- 
kawastuang lumalarawan sa tunay na hain para sa 
mga kasalanan, samakatuwid nga, si Jesu-Kristo. 
--Gen 4:1-4: Heb 11:4. 

Sa Patriyarkal na Lipunan. Pagkalabas sa 
arka, ang ulo ng pamilya na si Noe ay naghandog 
ng “nakagiginhawang" haing pasasalamat kay Jeho- 
va, at pagkatapos nito ay gumawa si Jehova ng ti- 
pang “bahaghari” kay Noe at sa kaniyang mga sup- 
ling. (Gen 8:18-22, 9:8-16) Mababasa rin natin na 
nang maglaon ay naghandog kay Jehova ang tapat 
na mga patriyarka. (Gen 31:54: 46:1) Si Job, bilang 
ulo ng pamilya, ay gumanap bilang saserdote para 


HANDOG, MGA 


sa kaniyang pamilya, anupat naghain siya sa Diyos 
ng mga handog na sinusunog para sa kanila. (Job 
1:5) Sa mga paghahain noong sinaunang panahon, 
ang pinakabantog at pinakamakahulugan ay yaong 
pagtatangka ni Abraham na ihandog si Isaac, ayon 
sa utos ni Jehova. Nang makita ni Jehova ang pa- 
nanampalataya at pagkamasunurin ni Abraham, 
may-kabaitan siyang naglaan ng isang barakong 
tupa bilang kahalili ni Isaac. Ang pagkilos na ito ni 
Abraham ay lumalarawan sa paghahandog ni Jeho- 
va ng kaniyang sariling bugtong na Anak, si Jesu- 
Kristo.---Gen 22:1-14: Heb 11:17-19. 

Sa Ilalim ng Kautusan. Ang mga haing ipi- 
nag-utos sa ilalim ng tipang Kautusan ay pawang 
sumasagisag kay Jesu-Kristo at sa kaniyang hain 
o sa mga pakinabang na nagmumula sa haing iyon. 
(Heb 8:3-5: 9:9: 10:5-10) Yamang si Jesu-Kristo ay 
isang sakdal na tao, ang lahat ng inihahaing hayop 
kung gayon ay dapat na malusog at walang dungis. 
(Lev 1:3, 10; 3:1) Kabilang sa mga naghahandog ng 
iba't ibang handog ang mga Israelita at ang mga 
naninirahang dayuhan na sumasamba kay Jehova. 
-Bil 15:26, 29. 

Mga handog na sinusunog. Ang mga han- 
dog na sinusunog ay inihahandog nang buo sa 
Diyos, walang anumang bahagi ng hayop ang naii- 
wan sa mananamba. (Ihambing ang Huk 11:30, 31, 
39, 40.) Ang mga ito ay katumbas ng paghiling kay 
Jehova na tanggapin niya, o ipahiwatig na tinatang- 
gap niya, ang handog ukol sa kasalanan na kung 
minsa'y kasama ng mga handog na sinusunog. Bi- 
lang isang “handog na sinusunog,” ibinigay ni Jesu- 
Kristo ang kaniyang sarili nang buo at lubos. 

Mga okasyon para sa paghahandog ng mga han- 
dog na sinusunog, at ang mga pagkakakilanlan ng 
mga ito: 

(1) Karaniwang panahon ng paghahandog: Tu- 
wing umaga at gabi (Exo 29:38-42, Lev 6:8-13, Bil 
28:3-8): tuwing araw ng Sabbath (Bil 28:9, 10): sa 
unang araw ng buwan (Bil 10:10); sa Paskuwa at sa 
pitong araw ng Kapistahan ng mga Tinapay na 
Walang Pampaalsa (Lev 23:6-8: Bil 28:16-19, 24): 
sa Araw ng Pagbabayad-Sala (Lev 16:3, 5, 29, 30; Bil 
29:7-11): sa Pentecostes (Lev 23:16-18, Bil 28:26-31): 
sa bawat araw ng Kapistahan ng mga Kubol.--Bil 
29:12-39. 

(2) Iba pang mga okasyon: Nang italaga ang pag- 
kasaserdote (Lev 8:18-21, tingnan ang PAGTATALAGA): 
nang italaga ang mga Levita (Bil 8:6, 11, 12); kapag 
nakikipagtipan (Exo 24:5: tingnan ang TIPAN), kasa- 
bay ng mga handog na pansalu-salo at gayundin ng 
ilang partikular na mga handog ukol sa pagkakasa- 
la at mga handog ukol sa kasalanan (Lev 5:6, 7, 10: 
16:3, 5): kapag gumaganap ng mga panata (Bil 15: 
3, 8): kapag nagsasagawa ng pagpapadalisay (Lev 
12:6-8, 14:2, 30, 31, 15:13-15, 30). 


HANDOG, MGA 


(3) Mga hayop na inihahandog at pamamaraan: 
Toro, barakong tupa, lalaking kambing, batu-bato, 
o inakay na kalapati. (Lev 1:3, 5, 10, 14) Kung ang 
ihahandog ay isang hayop, ipapatong ng naghahan- 
dog ang kaniyang kamay sa ulo ng hayop (bilang 
pagkilala na ang handog ay kaniya at para sa kani- 
ya). (Lev 1:4) Papatayin ang hayop, ang dugo nito ay 
iwiwisik sa palibot ng altar ng handog na sinusunog 
(Lev 1:5, 11), babalatan at pagpuputul-putulin ang 
hayop ayon sa mga bahagi nito, ang mga bituka 
(walang dumi ang sinusunog sa altar) at ang mga 
binti nito ay huhugasan, ang ulo at ang iba pang 
mga bahagi ng katawan ay ilalagay lahat sa ibabaw 
ng altar (mapupunta sa nanunungkulang saserdote 
ang balat, Lev 7:8). (Lev 1:6-9, 12, 13) Kung ang iha- 
handog ay isang ibon, aalisin ang butsi at ang mga 
balahibo nito, at ang ulo at katawan ay susunugin sa 
altar. (Lev 1:14-17) 

Mga handog na pansalu-salo (o mga handog 
ukol sa kapayapaan). Ang mga handog na pan- 
salu-salo na kaayaaya kay Jehova ay nagpapahiwa- 
tig ng pakikipagpayapaan sa kaniya. Ang mana- 
namba at ang sambahayan nito ay nakikibahagi sa 
mga handog (sa looban ng tabernakulo, ayon sa tra- 
disyon, may itinayong mga kubol na nakapalibot 
sa loob ng kurtinang nakapaligid sa looban; sa tem- 
plo, may inilaang mga silid-kainan). Ang nanu- 
nungkulang saserdote ay tumatanggap ng isang 
takdang bahagi ng handog, at ang mga saserdoteng 
nakatokang maglingkod ay tumatanggap din ng 
isang takdang bahagi. Sa diwa, tinatanggap naman 
ni Jehova ang kaayaayang usok ng sinusunog na 
taba. Ang dugo, na kumakatawan sa buhay, ay ibi- 
nibigay sa Diyos bilang pag-aari niya. Samakatu- 
wid, ang mga saserdote, mga mananamba, at si Je- 
hova ay waring nagsasalu-salo sa isang kainan, na 
nagpapahiwatig ng mapayapang ugnayan. Ang ta- 
ong nakikibahagi sa handog samantalang siya'y 
nasa karumihan (alinman sa mga karumihang bi- 
nanggit sa Kautusan) o kumain ng natirang karne 
pagkaraan ng itinakdang panahon kung kailan ito 
maaaring kainin (yamang magsisimula na itong 
mabulok sa mainit na klima) ay lilipulin mula sa ka- 
niyang bayan. Dahil sa kaniyang pagiging marumi 
o dahil sa pagkain niya ng maruming bagay sa ha- 
rap ng Diyos na Jehova, dinungisan o nilapastangan 
niya ang salu-salo, anupat winalang-galang ang 
mga bagay na sagrado.--Lev 7:16-21: 19:5-8. 

Ang Hapunan ng Panginoon (Memoryal o Huling 
Hapunan) ay isang salu-salo. (1Co 10:16) Udyok ng 
pananampalataya, yaong mga kabilang sa 'bagong 
tipan sa bisa ng dugo ni Jesus' ay nagsasalu-salo, 
anupat kinakain at iniinom nila ang mga emble- 
mang sumasagisag sa katawan at dugo ni Jesus. Si- 
la'y nakikipagsalu-salo rin kay Jehova bilang Awtor 


890 


ng kaayusang ito. Hinahangad nila na matamo ang 
pagsang-ayon ni Jehova at sila'y may pakikipagpa- 
yapaan hindi lamang sa isa't isa kundi maging kay 
Jehova sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. Yamang ang 
pagiging malinis ay kahilingan sa mga makikibaha- 
gi sa isang salu-salo, nagbabala si Pablo na da- 
pat suriin ng isang Kristiyano ang kaniyang sarili 
bago ang Memoryal na hapunan. Ang pagwawa- 
lang-bahala o paghamak sa okasyong ito o sa mga 
emblemang alak at tinapay na walang lebadura ay 
paglapastangan sa mga bagay na sagrado, anupat 
karapat-dapat sa paghatol.-- 1Co 11:25, 27-29, ting- 
nan ang HAPUNAN NG PANGINOON. 

Sa handog na pasasalamat, na isang handog na 
pansalu-salo na pumupuri sa Diyos dahil sa ka- 
niyang mga paglalaan at maibiging-kabaitan, ang 
karne at kapuwa ang tinapay na may lebadura at 
walang lebadura ay kinakain. Samakatuwid, ipinag- 
diriwang ng mananamba ang okasyon gamit yaong 
matatawag na “pang-araw-araw na pagkain.” (Ga- 
yunman, kailanma'y hindi naglalagay ng tinapay na 
may lebadura sa ibabaw ng altar bilang handog sa 
Diyos.) At, sa kapahayagang ito ng pasasalamat at 
papuri sa Diyos, ang karne ay kailangang kainin sa 
araw ring iyon, hindi kinabukasan. (Sa ibang han- 
dog na pansalu-salo, ang karne ay maaaring kainin 
sa ikalawang araw.) (Lev 7:11-15) Ipinaaalaala nito 
ang panalanging itinuro ni Jesu-Kristo sa kaniyang 
mga tagasunod: “Ibigay mo sa amin ngayon ang 
aming tinapay para sa araw na ito.”---Mat 6:11. 

Mga okasyon para sa paghahandog ng mga han- 
dog na pansalu-salo, at ang mga pagkakakilanlan ng 
mga ito: 

(1) Mga okasyon: Kapag nakikipagtipan (Exo 
24:5): kapag nagdiriwang ng mga kapanahunan ng 
pista at ng pasimula ng mga buwan (Bil 10:10; Exo 
12:2-14: Lev 23:15-19, Bil 29:39), at iba pang mga 
okasyon. 

(2) Mga layunin: Upang makamit ang pagsang- 
ayon ng Diyos, pamamanhik o pagsusumamo sa 
Diyos sa mga panahon ng kapighatian. (Lev 19:5, 
Huk 20:26, 21:4: 1Sa 13:9, 2Sa 24:25) 

(3) Mga hayop na ginagamit, at pamamaraan: 
Lalaki o babaing baka, tupa, kambing (hindi ibon, 
yamang itinuturing na hindi sapat ang mga ito para 
sa isang salu-salo ukol sa paghahain). (Lev 3:1, 
6, 12) Ipapatong ng naghahandog ang kaniyang ka- 
may sa ulo ng hayop, papatayin ang hayop, iwiwi- 
sik ng saserdote ang dugo nito sa palibot ng altar ng 
handog na sinusunog (Lev 3:2, 8, 13): ilalagay ang 
taba (pati na ang matabang buntot ng tupa) sa iba- 
baw ng altar ng handog na sinusunog (Lev 3:3-5, 9): 
mapupunta ang dibdib sa mga saserdote, ang ka- 
nang binti naman ay sa nanunungkulang saserdote 
(Exo 29:26, 28; Lev 7:28-36). 


891 


(4) Mga uri: Pasasalamat o papuri, panata (ting- 
nan ang Bil 6:13, 14, 17): kusang-loob. 

Mga handog ukol sa kasalanan. Ang mga ito 
ay para lamang sa di-sinasadyang kasalanan, na 
nagawa ng isa dahil sa kahinaan ng di-sakdal na la- 
man, at hindi “nakataas ang kamay,” samakatuwid 
nga, hindi hayagan, nagmamapuri, o kusa. (Bil 15: 
30, 31, tlb sa Rbi8) Iba't ibang haing hayop, mula sa 
toro hanggang sa kalapati, ang ginagamit, depende 
sa katungkulan at kalagayan ng (mga) ipinagbaba- 
yad-sala. Sa Levitico kabanata 4, mapapansin na ya- 
ong sangkot sa mga kasalanang tinalakay ay mga 
taong gumawa ng “isa sa mga bagay na iniutos ni 
Jehova na huwag gawin” at dahil doo'y nagkasala. 
(Lev 4:2, 13, 22, 27) Para sa mga handog ukol sa ka- 
salanan tuwing Araw ng Pagbabayad-Sala, tingnan 
ang PAGBABAYAD-SALA, ARAW NG. 

Mga okasyong humihiling ng mga handog ukol sa 
kasalanan, at ang mga pagkakakilanlan ng mga ito: 

(1) Para sa kasalanan ng mataas na saserdote, na 
nagdadala ng pagkakasala sa bayan (Lev 4:3): Ang 
mataas na saserdote ay magdadala ng isang toro at 
ipapatong niya ang kaniyang kamay sa ulo ng toro, 
papatayin ang toro, dadalhin sa loob ng Dakong Ba- 
nal ang dugo nito at iwiwisik iyon sa harap ng kur- 
tina; papahiran ng dugo ang mga sungay ng altar 
ng insenso, anupat ang matitira ay ibubuhos sa pa- 
anan ng altar ng handog na sinusunog, ang taba 
(gaya sa mga handog na pansalu-salo) ay susunu- 
gin sa ibabaw ng altar ng handog na sinusunog (Lev 
4:4-10): at ang bangkay (kasama ang balat) ay su- 
sunugin sa isang dakong malinis sa labas ng lunsod, 
kung saan inilalagay ang mga abo ng altar. (Lev 4: 
11, 12) 

(2) Para sa kasalanan ng buong kapulungan (mga 
kasalanang nagawa ng kapulungan, na nabatid na 
lamang ng mga lider nang maglaon) (Lev 4:13): Ang 
kongregasyon ay magdadala ng isang toro, ipapa- 
tong ng matatandang lalaki ang kanilang mga ka- 
may sa ulo ng toro, papatayin ito ng isa sa kanila; 
ang kasunod na pamamaraan ay katulad niyaong 
para sa kasalanan ng mataas na saserdote. (Lev 
4:14-21) 

Ang kasalanang nagawa ng isang mataas na sa- 
serdote samantalang siya'y opisyal na nakaupo at 
nanunungkulan bilang kinatawan ng buong bansa 
sa harap ni Jehova ay nagdadala ng pagkakasala sa 
buong kapulungan. Maaaring ang kasalanang ito ay 
isang kamalian, gaya halimbawa ng pagkakamali sa 
paghatol, sa pagkakapit ng Kautusan, o sa pag-aasi- 
kaso sa isang tanong na may pambansang kahala- 
gahan. Para sa kasalanang ito, at para sa kasalanan 
ng buong kapulungan, ang pinakamahalagang hain, 
samakatuwid nga, isang toro, ang hinihiling.---Lev 
4:3, 13-15. 


HANDOG, MGA 


Kung ang inihahandog na mga handog ukol sa 
kasalanan ay para sa mga indibiduwal, ang dugo ay 
hanggang sa altar lamang dinadala. Subalit, sa mga 
kaso ng kasalanan ng mataas na saserdote at ng bu- 
ong kapulungan, ang dugo ay dinadala rin sa loob 
ng Dakong Banal, na unang silid ng santuwaryo, at 
iwiniwisik ito sa harap ng kurtina, na sa kabilang 
panig niyao'y ‘tumatahan’ si Jehova, anupat kinaka- 
tawanan siya ng isang makahimalang liwanag sa 
ibabaw ng kaban ng tipan sa Kabanal-banalan. (Ta- 
nging ang dugo ng mga handog ukol sa kasalanan, 
na palagiang inihahandog sa Araw ng Pagbabayad- 
Sala, ang dinadala sa loob ng Kabanal-banalan, na 
ikalawang silid, Lev 16.) Hindi maaaring kainin ng 
sinumang saserdote ang alinmang bahagi ng mga 
handog na ang dugo ay dinala sa loob ng Dakong 
Banal.--Lev 6:30. 

(3) Kasalanan ng isang pinuno: Pareho rin ang 
pamamaraan, subalit isang lalaking kambing ang 
ginagamit, at ang dugo niyaon ay hindi dinadala sa 
loob ng Dakong Banal. Ang dugo ay ilalagay sa mga 
sungay ng altar ng handog na sinusunog, ang ma- 
titira ay ibubuhos sa paanan ng altar: ang taba ay 
pauusukin sa altar (Lev 4:22-26): maliwanag na tu- 
matanggap ng isang takdang bahagi ang mga sa- 
serdote upang kainin, gaya sa ibang mga handog 
ukol sa kasalanan (Lev 6:24-26, 29): ang mga sisid- 
lang pinagpakuluan ng karne ay dapat kuskusin 
(o basagin, kung sisidlang luwad), upang walang 
"kabanal-banalang bagay” ang malapastangan, na 
mangyayari kung may anumang bahagi ng hain 
na maiiwan at didikit sa sisidlan at pagkatapos ay 
gagamitin ang sisidlang iyon sa pangkaraniwang 
mga layunin. (Lev 6:27, 28) 

(4) Kasalanan ng isang indibiduwal na Israelita: 
Isang babaing anak ng kambing o isang babaing 
kordero ang ginagamit, ang pamamaraan ay katu- 
lad niyaong para sa kasalanan ng isang pinuno. (Lev 
4:27-35) 

Sa sumusunod na mga kaso, ang mga kasalanan 
ay naiiba sa mga nabanggit na, sapagkat ang mga 
taong sangkot ay nakagawa ng kamalian at hindi 
nila “ginawa ang lahat ng utos” ng Diyos, samakatu- 
wid ay kasalanan ng di-paggawa ng tama (sin of 
omission).---Bil 15:22. 

(5) Para sa buong kapulungan, isang anak ng 
kambing ang ginagamit (Bil 15:22-26): para sa 
isang indibiduwal, isang babaing kambing na nasa 
unang taon nito. (Bil 15:27-29) 

Sa mga kaso kung saan ang mga saserdote ay da- 
pat kumain ng bahagi ng handog ukol sa kasalanan, 
lumilitaw na, sa pagkain nila niyaon, sila'y itinu- 
turing na “nananagot para sa kamalian ng mga 
naghahandog ng handog ukol sa kasalanan “upang 
magbayad-sala para sa kanila sa harap ni Jehova,” 


HANDOG, MGA 


sa pamamagitan ng kanilang banal na katungkulan. 
--Lev 10:16-18, 9:3, 15. 

Mga handog ukol sa pagkakasala. Ang mga 
handog ukol sa pagkakasala ay para sa mga panta- 
nging pagkakasala ng isang tao, at bahagyang nai- 
iba sa ibang mga handog ukol sa kasalanan sa- 
pagkat waring inihahandog ang mga ito upang 
matugunan o maisauli ang isang karapatan. Maaa- 
ring nalapastangan ang karapatan ni Jehova o ang 
karapatan ng kaniyang banal na bansa. Ang handog 
ukol sa pagkakasala ay inihahandog upang pagluba- 
gin si Jehova dahil sa karapatang nalapastangan, 
o upang maisauli o mabawi ang ilang partikular na 
karapatan sa tipan para sa isang nagsisising nagka- 
sala at upang mahango siya sa parusa ng kaniyang 
kasalanan.--Ihambing ang Isa 53: 10. 

Sa mga kasong tinalakay sa Levitico 5:1-6, 17-19, 
ang mga indibiduwal ay nagkasala nang hindi nila 
namamalayan, pinag-iisipan, o dahil sa kawalang- 
ingat, at nang itawag-pansin iyon sa kanila, ninais 
nilang ituwid iyon. Sa kabilang dako, ang mga kasa- 
lanang tinalakay sa Levitico 6:1-7 ay hindi mga 
kasalanang di-namamalayan o dahil sa kawalang- 
ingat, gayunpaman, ang mga ito ay mga kasala- 
nang nagawa dahil sa mga kahinaan at pagnanasa 
ng laman, at hindi sinasadya, hindi tahasan, at hin- 
di kinusa bilang paghihimagsik sa Diyos. Ang bud- 
hi ng taong sangkot ay binagabag, kaya naman 
kusang-loob siyang nagsisi, nagtapat ng kaniyang 
kasalanan, at matapos gumawa ng pagsasauli, hu- 
mingi siya ng awa at kapatawaran.---Mat 5:23, 24. 

Itinatampok ng mga kautusang ito na, bagaman 
ang Kautusan ay mahigpit sa nagkasala nang sina- 
motibo, kalagayan, at saloobin, upang makapagpa- 
kita ng awa sa ilalim ng Kautusan, gaya rin naman 
sa kongregasyong Kristiyano. (Ihambing ang Lev 
6:1-7: Exo 21:29-31, Bil 35:22-25, 2Co 2:5-11: 7:8- 
12, 1Ti 1:2-16.) Gayunman, pansinin na walang isa 
man sa mga kamaliang ito ang makaliligtas sa pa- 
rusa, dapat bayaran ang mga indibiduwal na na- 
pinsala, at isang handog ukol sa pagkakasala ang 
kailangang ihandog kay Jehova. Maliban sa ilang 
pagkakaiba, ang mga handog ukol sa pagkakasala 
ay inaasikasong gaya ng mga handog ukol sa kasa- 
lanan, at ang mga saserdote ay tumatanggap ng 
isang takdang bahagi upang kainin.---Lev 7:1, 5-7. 

Mga okasyong humihiling ng mga handog ukol sa 
pagkakasala, at ang mga pagkakakilanlan ng mga 
ito: 

(1) Isang saksi na matapos makarinig ng haya- 
gang pagsumpa ay hindi nagpatotoo tungkol doon 
o hindi ipinaalam iyon; isa na naging marumi nang 
hindi niya namamalayan dahil sa isang bangkay 
o ibang taong marumi; isa na gumawa ng padalus- 


892 


dalos o di-pinag-isipang sumpa na gagawin o hindi 
niya gagawin ang isang bagay (Lev 5:1-4): Kaila- 
ngan niyang ipagtapat kung paano siya nagkasala. 
(Lev 5:5) Iba-iba ang mga handog ukol sa pagkaka- 
sala, depende sa pinansiyal na mga kalagayan. (Lev 
5:6-10) Kung ito'y handog na mga butil, hindi ito la- 
lagyan ng langis o olibano sapagkat ito'y isang han- 
dog ukol sa kasalanan at isang kahilingang handog 
na mga butil at hindi isang kusang-loob na handog; 
ang kusang-loob na handog na mga butil ay isang 
may-kagalakang handog ng taong may mabuting 
katayuan sa Diyos. (Lev 5:11-13) 

(2) Isa na nagkasala nang di-sinasadya laban sa 
mga banal na bagay ni Jehova (halimbawa, isa na 
di-sinasadyang nakakuha ng butil na ibinukod bi- 
lang ikapu para sa santuwaryo, at ginamit iyon para 
sa kaniyang sarili o para sa kaniyang sambahayan 
[ukol sa pangkaraniwang layunin, anupat nilapasta- 
ngan ang pinabanal na bagay]) (Lev 5:15a; iham- 
bing ang Lev 22:14-16): Magbibigay siya ng kabaya- 
ran at isang kalima niyaon sa santuwaryo. (Lev 
5:16) Isang barakong tupa ang inihahandog bilang 
handog ukol sa pagkakasala. (Lev 5:15) 

(3) Isang tao na di-sinasadyang nakagawa (mala- 
mang ay dahil sa kapabayaan) ng isang bagay na 
iniutos ni Jehova na huwag gawin: Isang barakong 
tupa “ayon sa tinatayang halaga” ang ihahandog. 
(Lev 5:17-19) 

(4) Isang tao na nanlinlang sa kaniyang kasama- 
han sa pamamagitan ng pagkuha ng mga pag- 
aaring ipinagkatiwala sa kaniya, pagnanakaw, pan- 
daraya, pagtatago ng isang bagay na nasumpungan 
niya at pagsisinungaling tungkol dito (Lev 6:2, 3; 
ihambing ang Exo 22:7-13, at pansinin na hindi ka- 
sali rito ang pagpapatotoo nang may kabulaanan Ja- 
ban sa kapuwa, gaya ng kaso sa Deu 5:20): Una, 
ipagtatapat niya ang mali na kaniyang ginawa. Pag- 
katapos ay babayaran niya nang buo, at ng isang 
kalima, ang taong napinsala. (Lev 6:4, 5; Bil 5:6, 7) 
Kung namatay ang taong ginawan niya ng mali, 
ang pinakamalapit nitong kamag-anak na lalaki ang 
tatanggap sa kabayaran; kung wala itong malapit na 
kamag-anak, ang saserdote ang tatanggap niyaon. 
(Bil 5:8) Pagkatapos ay maghahandog siya ng isang 
barakong tupa bilang kaniyang handog ukol sa pag- 
kakasala. 

Mga handog na mga butil. Ang mga handog 
na mga butil ay inihahandog kasama ng mga han- 
dog na pansalu-salo, mga handog na sinusunog, at 
mga handog ukol sa kasalanan, at gayundin bilang 
mga unang bunga; may mga pagkakataon naman 
na inihahandog ang mga ito nang bukod. (Exo 
29:40-42; Lev 23:10-13, 15-18; Bil 15:8, 9, 22-24; 28: 
9, 10, 20, 26-28; kab 29) Ang mga ito ay inihahan- 
dog bilang pagkilala sa kagandahang-loob ng Diyos 


893 


dahil sa paglalaan niya ng mga pagpapala at kasa- 
ganaan. Kadalasa'y may kasamang langis at olibano 
ang mga ito. Ang mga handog na mga butil ay ma- 
aaring nasa anyong mainam na harina, binusang 
butil, o hugis-singsing o maninipis na tinapay na ni- 
luto, inihaw, o mula sa kawa. Ang iba sa handog na 
mga butil ay inilalagay sa altar ng handog na sinu- 
sunog, ang iba naman ay kinakain ng mga saserdo- 
te, at sa mga handog na pansalu-salo, nakikibahagi 
sa mga ito ang mga mananamba. (Lev 6:14-23, 
7:11-13, Bil 18:8-11) Ang mga handog na mga butil 
na inihahandog sa altar ay hindi maaaring lagyan 
ng lebadura o “pulot-pukyutan” (lumilitaw na tumu- 
tukoy sa sirup ng mga igos o katas ng mga prutas) 
na maaaring umasim.--Lev 2:1-16. 

Mga handog na inumin. Ang mga handog na 
inumin ay inihahandog kasama ng karamihan sa 
iba pang handog, lalo na noong naninirahan na ang 
mga Israelita sa Lupang Pangako. (Bil 15:2, 5, 8-10) 
Ang ginagamit sa mga ito ay alak (“nakalalangong 
inumin”) na ibinubuhos sa altar. (Bil 28:7, 14: iham- 
bing ang Exo 30:9, Bil 15:10.) Sumulat ang apostol 
na si Pablo sa mga Kristiyano sa Filipos: “Kung ibi- 
nubuhos man akong tulad ng isang handog na inu- 
min sa ibabaw ng hain at pangmadlang pagliling- 
kod kung saan kayo inakay ng pananampalataya, 
ako ay natutuwa.” Dito ay ginamit niya ang isang 
handog na inumin bilang paglalarawan, anupat ka- 
niyang ipinahayag ang pagnanais niyang magpagal 
para sa mga kapuwa Kristiyano. (Fil 2:17) Noong 
malapit na siyang mamatay, sumulat siya kay Ti- 
moteo: “Ako ay ibinubuhos na tulad ng isang han- 
dog na inumin, at ang takdang panahon ng pagpa- 
palaya sa akin ay napipinto na.”--2Ti 4:6. 

Mga handog na ikinakaway. Sa mga handog 
na ikinakaway, maliwanag na inilalagay ng saser- 
dote ang kaniyang mga kamay sa ilalim ng mga ka- 
may ng mananamba, na siyang may hawak ng ha- 
ing ihahandog, at pagkatapos ay ikakaway niya ang 
mga iyon, o ang saserdote mismo ang magkakaway 
sa handog. (Lev 23:11a) Bilang tagapamagitan ng ti- 
pang Kautusan, waring ginawa ito ni Moises para 
kay Aaron at sa mga anak nito noong italaga niya 
sila sa pagkasaserdote. (Lev 8:28, 29) Ang pagkilos 
na ito ay sumasagisag sa paghahandog ng mga hain 
kay Jehova. Ang ilang handog na ikinakaway ay na- 
pupunta sa mga saserdote bilang kanilang takdang 
bahagi.---Exo 29:27. 

Ang paghahandog ng isang tungkos (o takal na 
omer) ng mga unang bunga ng pag-aani ng sebada 
tuwing Nisan 16 ay isang handog na ikinakaway na 
isinasagawa ng mataas na saserdote. Nisan 16 din 
noong ta6ng 33 C.E. nang buhaying-muli si Jesu- 
Kristo, “ang unang bunga niyaong mga natulog na 


HANGGANAN 


sa kamatayan.” (1Co 15:20, Lev 23:11b, Ju 20:1) 
Pagsapit ng araw ng Pentecostes, dalawang tinapay 
na may lebadura mula naman sa mga unang bunga 
ng trigo ang ikinakaway. (Lev 23:15-17) Araw noon 
ng Pentecostes nang, bilang Mataas na Saserdote sa 
langit, iharap ni Jesus kay Jehova ang una sa kani- 
yang espirituwal na mga kapatid mula sa kongrega- 
syong Kristiyano, na kinuha mula sa makasalanang 
sanlibutan at pinahiran sa pamamagitan ng pagbu- 
buhos ng banal na espiritu.--Gaw 2:1-4, 32, 33, 
ihambing ang San 1:18. 

Mga sagradong bahagi. Ang salitang Hebreo 
na teru:mah' ay isinasalin kung minsan bilang “sa- 
gradong bahagi” kapag tumutukoy sa bahagi ng 
hain na itinataas mula sa hain bilang takdang baha- 
gi na para sa mga saserdote. (Exo 29:27, 28, Lev 7: 
14, 32, 10:14, 15) Ang salitang ito ay malimit ding 
isalin bilang “abuloy,” kapag tumutukoy sa mga ba- 
gay na ibinigay sa santuwaryo, na, maliban sa mga 
inihahain sa altar, napupunta rin sa mga saserdote 
para sa kanilang panustos.---Bil 18:8-13, 19, 24, 26- 
29; 31:29, Deu 12:6, 11. 


HANES. Isang lugar na binanggit sa Isaias 30:4 
nang tuligsain ni Jehova yaong mga humihingi ng 
tulong sa Ehipto. (Isa 30:1-5) Hindi tiyak kung saan 
ang lokasyon nito. 

Iba't ibang posibleng kahulugan ang ibinibigay sa 
tekstong ito. Naniniwala ang ilang komentarista na 
ang “mga sugo” ay mga Judio, na ipinadala upang 
humingi ng tulong militar sa Ehipto, at na ang mga 
ito'y dumating sa Hanes sa misyong iyon. Iminu- 
mungkahi naman ng iba na ang mga sugo ay kay 
Paraon (binanggit sa Isa 30:3) na inilarawang tu- 
manggap sa delegasyong Judio nang makarating ito 
sa Hanes. Anuman ang nangyari, ipinakita ni Jeho- 
va na ang Ehipto ay walang maitutulong.---Isa 30:5. 


HANGGANAN. Ang salitang Hebreo na 
gevul’ ay nangangahulugang “hangganan.” Maaari 
rin itong mangahulugan ng teritoryo o lupain na 
nakapaloob sa isang hanggahan o hangganan. Kaya 
naman, sinasabi ng Josue 13:23: “At ang naging 
hangganan [sa Heb., gevul; sa Ingles, boundary] ng 
mga anak ni Ruben ay ang Jordan, at bilang teritor- 
yo [u-ghevul'] ay ito ang mana.” 

Mga Hangganang Itinakda ni Jehova. Bago 
ang pangglobong Baha, napalayas na ng Diyos ang 
unang mag-asawa mula sa hardin ng Eden, anupat 
napilitan silang mamuhay sa labas nito (Gen 3:23, 
24), napalayas na niya si Cain mula sa mismong 
“lupa” na mula roon ay “sumisigaw” ang dugo ni 
Abel (Gen 4:10, 11), at nang maglaon ay nagtakda 
siya ng hangganang “isang daan at dalawampung 
taon” (Gen 6:3) na sa panahong iyon ay patuloy na 
makapananahanan sa lupa ang mga taong nabuhay 


HANGGANAN 


bago ang Baha bago puksain ang karamihan sa ka- 
nila. (Gen 6:13) Iniutos niya sa mga nakaligtas sa 
Baha na dapat nilang “punuin ang lupa, at nang 
tangkaing pigilan ang pangangalat ng mga tao sa 
lupa, binigo ng Diyos ang gayong pagkilos at pinilit 
niya ang mga tao na tuparin ang batas na iyon. 
--Gen 9:1, 19: 11:1-9. 

Pagkaraan ng ilang siglo, ipinangako ng Diyos kay 
Abraham at sa binhi nito ang isang lupain na may 
tiyak na mga hangganan. (Gen 15:18-21: Exo 23:31) 
Pinahintulutan ng Diyos ang mga Canaanitang tu- 
matahan doon na patuloy pang manahanan sa Lu- 
pang Pangakong iyon sa loob ng inihulang yugto na 
“apat na raang taon” bago niya ipinatupad ang batas 
na nagpatalsik sa kanila nang “ang kamalian ng 
mga Amorita” ay malubos na. (Gen 15:13-16) Sa ka- 
bilang dako naman, iniutos ng Diyos na Jehova sa 
mga Israelita na huwag nilang panghimasukan ang 
mga hangganan ng mga bansang Edom, Moab, at 
Ammon, na noong sinauna ay nagmula sa mga ka- 
mag-anak ng mga ninuno ng mga Israelita. (Deu 
2:4, 5, 18, 19) Ang mga salita ng awit ni Moises sa 
Deuteronomio 32:8 ay dapat unawain sa liwanag ng 
mga bagay na ito. Ang tekstong iyon ay nagsasabi: 
“Nang ang Kataas-taasan ay magbigay ng mana sa 
mga bansa, nang paghiwa-hiwalayin niya ang mga 
anak ni Adan, itinatag niya ang hangganan ng 
mga bayan na isinasaalang-alang ang bilang ng 
mga anak ni Israel.” 

Nang maglaon, salig sa karapatan ni Jehova na 
magtakda ng mga hangganan bilang soberano, ipi- 
nagtanggol ni Hukom Jepte ang karapatan ng Israel 
sa bigay-Diyos na lupain nito. (Huk 11:12-15, 23-27) 
Gayunman, dahil hindi nanghawakan nang tapat 
ang Israel sa mga utos ng Diyos, pinahintulutan ni 
Jehova ang ilang kaaway na mga bayan na manati- 
li sa loob ng mga hanggahan ng Israel (Bil 33:55: 
Huk 2:20-23), at noon lamang paghahari ni Ha- 
ring David, mga apat na siglo matapos pumasok ang 
bansa sa Canaan, nagkaroon ang Israel ng pamu- 
muno sa buong teritoryong nasa loob ng ipinanga- 
kong mga hangganan.---2Sa 8:1-15. 

Nang bandang huli, alinsunod sa kaniyang nau- 
nang babalang kapahayagan, pinahintulutan ni Je- 
hova na mapasok ng mga bansang pagano ang mga 
hangganan ng Lupang Pangako at maipatapon ang 
Israel, bilang parusa sa isang apostatang bayan. 
(Deu 28:36, 37, 49-53, Jer 25:8-11) Sa pamamagitan 
ng kaniyang mga propetang sina Isaias, Jeremias, 
Ezekiel, at Daniel, inihula ng Diyos ang pagbangon 
at pagbagsak ng mga kapangyarihang pandaigdig 
pasimula sa Babilonya patuloy at gayundin ang 
pagkakasunud-sunod ng paglitaw ng mga ito. (Isa 
13:1-14:4, 44:28-45:5: Jer 25:12-29: Eze 21:18-27, 
Dan kab 2, 7, 8, at 11:1-12:4) Bagaman pinahintu- 


894 


lutan ni Jehova na umiral at mamuno sa lupa ang 
pulitikal na mga bansa sa loob ng isang ‘takdang ka- 
panahunan,' inihula rin ni Jehova ang kanilang lu- 
busang pagkawasak at ang pagpawi sa mga hang- 
ganan ng kanilang pulitikal na pamumuno, ito ay sa 
pamamagitan ng Kaharian ng Mesiyas.---Dan 2:44, 
ihambing ang Apo 11:17, 18, 19:11-16. 

"Ang Tiyak na mga Hangganan” ng Panana- 
hanan ng mga Tao. Sinabi ni Pablo sa mga taga- 
Atenas na nakikinig sa kaniya na “itinalaga [ng 
Diyos] ang mga takdang panahon at ang tiyak na 
mga hangganan [sa Gr., ho-ro-thesi'as, sa literal, 
“pagtatatag ng mga hanggahan"] ng pananahanan 
ng mga tao.” (Gaw 17:26) May kinalaman sa Mayla- 
lang, isang katulad na kaisipan ang ipinahahayag sa 
Awit 74:17: “Ikaw ang nagtatag ng lahat ng hangga- 
nan ng lupa: ang tag-araw at ang taglamig---ikaw 
mismo ang nagtalaga ng mga iyon.” Ang Kataas- 
taasan ang nagpangyari ng pag-iral ng likas na mga 
hangganan gaya ng mga ilog, mga lawa, mga da- 
gat, at mga bundok, na nagtatalaga naman ng tira- 
han ng mga tao.---Ihambing ang Jer 5:22. 

Mga Hangganan ng mga Tribo ng Israel. 
(MAPA, Tomo 1, p. 744) Noong panahong sakupin 
ng Israel ang Lupang Pangako, ipinagkaloob sa mga 
tribo nina Ruben, Gad, at sa kalahati ng tribo ni Ma- 
nases ang karapatan na tanggapin ang kanilang ma- 
nang lupain “mula sa panig ng Jordan sa dakong si- 
katan ng araw.” (Bil 32:1-5, 19, 33-42, 34:14, 15: Jos 
13:8-13, 15-32) Pagkatapos ng anim na taong paki- 
kipagdigma upang masupil ang mga Canaanita, du- 
mating ang panahon upang italaga ang hangganan 
ng mga tribo sa K ng Jordan para sa siyam na tribo 
at sa nalalabing kalahati ng tribo ni Manases. Si Jo- 
sue, si Eleazar na saserdote, at isang pinuno mula sa 
bawat tribo ang inatasan ni Jehova upang magling- 
kod bilang komite para sa lupain anupat manganga- 
siwa sa pamamahagi. (Bil 34:13-29, Jos 14:1) Ang 
pamamaraang sinunod ay salig sa naunang utos ng 
Diyos kay Moises: “Ayon sa kalakhan ng bilang ay 
daragdagan mo ang mana ng isa, at ayon sa kaka- 
untian ay babawasan mo ang mana ng isa. Ang 
mana ng bawat isa ay ibibigay ayon sa kaniyang 
mga rehistrado. Tanging sa pamamagitan ng pala- 
bunutan hahati-hatiin ang lupain.”--Bil 26:52-56, 
33:53, 54. 

Lumilitaw kung gayon na ang pamamahagi ng lu- 
pain sa mga tribo ay batay sa dalawang salik: ang 
resulta ng palabunutan, at ang laki ng tribo. Maaa- 
ring ang itinalaga lamang ng palabunutan ay ang 
tinatayang lokasyon ng lupaing mana ng bawat tri- 
bo, sa gayon ay nag-aatas ng mana sa isang seksi- 
yon o iba pang seksiyon ng lupain, halimbawa, kung 
iyon ay sa dakong H o T, SoK, sa kahabaan ng bay- 
baying kapatagan, o sa bulubunduking pook. Ang 


895 


pasiya ayon sa palabunutan ay nagmula kay Jehova 
at sa gayon ay maiiwasan ang paninibugho o awa- 
yan sa gitna ng mga tribo. (Kaw 16:33) Sa pama- 
magitan nito, mapapatnubayan din ng Diyos ang 
mga bagay-bagay upang ang lokasyon ng bawat tri- 
bo ay maging kasuwato ng kinasihang hula ng pa- 
triyarkang si Jacob nang mamamatay na ito na na- 
kaulat sa Genesis 49:1-33. 

Pagkatapos na maitalaga sa pamamagitan ng pa- 
labunutan ang magiging heograpikong lokasyon ng 
isang tribo, kailangan namang italaga ang lawak 
ng teritoryo nito salig sa ikalawang salik: ang laki 
ng tribo. “Paghahati-hatian ninyo ang lupain bilang 
pag-aari sa pamamagitan ng palabunutan ayon sa 
inyong mga pamilya. Ang marami ay daragdagan 
ninyo ng kaniyang mana, at ang kaunti ay babawa- 
san ninyo ng kaniyang mana. Kung saan lumabas 
ang palabunot para sa kaniya, iyon ang magiging 
kaniya.” (Bil 33:54) Ang pasiya sa pamamagitan 
ng palabunutan may kinalaman sa pangunahing 
heograpikong lokasyon ay mananatili, ngunit maa- 
aring gumawa ng mga pagbabago sa laki ng mana. 
Kaya naman nang matuklasan na ang teritoryo ng 
Juda ay napakalaki, ang sukat ng lupain nito ay bi- 
nawasan sa pamamagitan ng pag-aatas ng ilang ba- 
hagi nito sa tribo ni Simeon.---Jos 19:9. 

Waring ang pagdaragdag o pagbabawas ng mana 
ay hindi lamang salig sa sukat ng lupain, sapagkat 
ang tribo ni Dan, bagaman pangalawa sa pinakama- 
rami, ay tumanggap ng isa sa pinakamaliliit na ba- 
hagi ayon sa aktuwal na mga sukat. Maaaring isina- 
alang-alang din ang iba pang mga salik, gaya ng 
bilang ng mga lunsod, uri ng lupain, at kalidad ng 
lupa.-- Ihambing ang Jos 17:14-18. 

Kapag ang mas eksaktong mga hangganan ng 
mga pangkat ng tribo ay naitakda na, maaari nang 
iatas ang indibiduwal na mga ari-arian ng mga pa- 
milya, at lumilitaw na ginawa ito, hindi sa pamama- 
gitan ng palabunutan, kundi sa pamamagitan ng 
direksiyon ng inatasang komite na binubuo nina 
Eleazar, Josue, at ng mga pinuno. (Jos 17:3, 4) Kaya, 
sinasabi ng Deuteronomio 19:14 na “kapag naitakda 
na ng mga ninuno ang mga hangganan ng iyong 
mana,” hindi dapat iurong ang mga ito.---Tingnan 
ang MUHON. 

Ipinakikita ng ulat ng paghahati ng teritoryo sa 
K ng Jordan na itinalaga muna ang mga palabunot 
para sa Juda (Jos 15:1-63), sa Jose (Efraim) (Jos 
16:1-10), at sa kalahati ng tribo ni Manases na nasa 
K ng Jordan (Jos 17:1-13), anupat isa-isang binang- 
git ang kanilang mga hangganan at mga lunsod. 
Pagkatapos nito, lumilitaw na natigil ang paghaha- 
ti-hati ng lupain, yamang ipinakikita na ang kampo 
ng Israel ay lumipat mula sa Gilgal patungo sa Shi- 
lo. (Jos 14:6: 18:1) Hindi binabanggit kung gaano 


HANGGANAN 


kahaba ang panahong nasangkot, ngunit nang ban- 
dang huli ay sinawata ni Josue ang nalalabing pi- 
tong tribo dahil ipinagpaliban ng mga ito ang pama- 
mayan sa nalalabing bahagi ng lupain. (Jos 18:2, 3) 
Iba't ibang paliwanag ang ibinibigay may kinala- 
man sa sanhi ng saloobing ito ng pitong tribo, anu- 
pat ikinakatuwiran ng ilang komentarista na maaa- 
ring dahil sa saganang samsam na nakuha noong 
panahon ng pananakop at dahil wala namang gaa- 
nong panganib na sasalakay ang mga Canaanita, 
hindi nadama ng mga tribong ito na dapat nilang 
ariin nang apurahan ang nalalabing bahagi ng teri- 
toryo. Ang pag-aatubili na makipagsagupaan sa 
maliliit na pangkat ng mga kaaway roon na matin- 
di ang pagsalansang ay maaaring dahilan din ng 
kakuparang ito. (Jos 13:1-7) Gayundin, maaaring 
mas limitado ang kaalaman nila hinggil sa bahaging 
ito ng Lupang Pangako kaysa sa kaalaman nila sa 
mga seksiyong naitakda na. 

Upang mapabilis ang mga bagay-bagay, nagsugo 
si Josue ng isang delegasyon na binubuo ng 21 lala- 
ki, 3 mula sa bawat isa sa 7 tribo, upang igawa ng 
mapa ang lupain ayon sa pitong bahagi, at pagkata- 
pos na “maigawa ito ng mga lalaki ng mapa ayon sa 
mga lunsod,’ nagpalabunutan si Josue para sa kani- 
la upang makuha ang pasiya ni Jehova. (Jos 18:4- 
10) Ang indibiduwal na mga manang itinakda ay ti- 
natalakay sa Josue 18:11-19:49. 

Ang makasaserdoteng tribo ni Levi ay hindi bi- 
nigyan ng isang partikular na rehiyon bilang tak- 
dang bahagi nito kundi pinagkalooban ng 48 naka- 
pangalat na mga lunsod at mga pastulan na nasa 
loob ng mga hangganan ng ibang mga tribo.---Jos 
13:14, 33; 21:1-42. 

Iba Pang mga Hangganan. Sa pamamagitan 
ng tipang Kautusan ng Diyos, “ibinukod ng Diyos 
ang Israel” bilang kaniyang piling bayan sa loob ng 
1,545 taon (Lev 20:26), ngunit sa pamamagitan ng 
sakripisyong kamatayan ng kaniyang Anak ay gini- 
ba niya ang makasagisag na “pader na nasa pagitan” 
na naghihiwalay sa mga taong Gentil mula sa mga 
Judio, anupat pinawi ang Kautusan ng mga utos. Sa 
Efeso 2:12-16, tinukoy ni Pablo ang harang, o pader 
(soreg), sa lugar ng templo. Sa ilalim ng paru- 
sang kamatayan, pinagbawalan ang mga Gentil na 
lumampas sa hangganang iyon, anupat para sa 
apostol, ang pader na iyon ay isang angkop na 
ilustrasyon ng paghihiwalay na nalikha ng tipang 
Kautusan. 

Sa ilalim ng bagong tipan na ang tagapamagitan 
ay si Kristo Jesus, inilagay ang isang espirituwal na 
hangganan, na lalo pang higit na kahanga-hanga 
kaysa sa anumang heograpikong hangganan, anu- 
pat inihihiwalay nito ang espirituwal na bansa ng 
kongregasyong Kristiyano mula sa iba pang bahagi 


HANGIN 


ng sanlibutan ng sangkatauhan. (Ju 17:6, 14-19, 1Pe 
2:9-11) Malaon nang inihula ni Jehova na itatayo 
niya ang Sion anupat gagamitan niya ito ng maha- 
halagang hiyas at ang lahat ng mga hangganan nito 
ay gagawin niyang yari sa “kalugud-lugod na mga 
bato,” at sumipi si Jesus mula sa hulang ito at ikina- 
pit ang kasunod na talata sa mga nagiging alagad 
niya. (Isa 54:12, 13, Ju 6:45, ihambing ang Apo 
21:9-11, 18-21.) Ang espirituwal na mga hangga- 
nang ito ay dapat ituring na sagrado, sapagkat nag- 
bababala ang Diyos na yaong mga manghihimasok 
sa mga ito ay pupuksain.--Ihambing ang Isa 54:14, 
15: 60:18 sa 1Co 3:16, 17. 

Sa kabaligtaran, yaong mga bumubuo sa espiritu- 
wal na bansang iyon ay hinihilingang manatili sa 
loob nito, anupat kinikilala ang moral na mga limi- 
tasyong itinakda (1Co 5:9-13, 6:9, 10; 1Te 4:3-6) at 
ang espirituwal na mga hangganan na naghihiwa- 
lay sa kanila mula sa huwad na pagsamba at maka- 
sanlibutang mga sistema (2Co 6:14-18, San 4:4: Apo 
18:4), gayundin ang mga tuntuning umuugit sa 
wastong mga ugnayan sa pagitan ng mga Kristiya- 
no at ng “nakatataas na mga awtoridad” ng umiiral 
na mga pamahalaan (Ro 13:1, 5, 1Pe 2:13-16, Gaw 
4:19, 20; 5:29), sa pagitan ng mag-asawa (1Co 7:39, 
1Pe 3:1, 7), at sa maraming iba pang aspekto sa bu- 
hay. 

Ipinakikita rin ni Pablo na may mga hangganan 
na umuugit sa teritoryong iniatas para sa minister- 
yal na gawain.---2Co 10:13-16. 


HANGIN [sa Ingles, wind]. Ang salitang He- 
breo na ru'ach, kadalasang isinasaling “espiritu,” ay 
maaari ring tumukoy sa hangin na gumagalaw. (Ec 
1:6) Ang iba pang mga termino at mga pananali- 
tang Hebreo ay maaaring isaling “bagyong hangin” 
(Os 8:7), “unos,” “unos na umiinog” (Jer 25:32, 
23:19), “maunos na hangin,” at “buhawi” (Aw 148:8; 
2Ha 2:11). Bagaman sa Juan 3:8 ang pneu'ma (ka- 
raniwang isinasaling “espiritu") ay nangangahulu- 
gang “hangin,” ang terminong Griego na a'ne:mos 
ang katawagang mas malimit gamitin para sa ha- 
ngin. (Mat 7:25, 27: 11:7: Ju 6:18) Lumilitaw na ang 
"“mahanging bahagi [sa Heb., ru@ch] ng araw” ay 
tumutukoy sa huling bahagi ng hapon mismong 
bago lumubog ang araw, kapag ang nakarerepres- 
kong malamig na hangin ay karaniwang humihihip 
sa rehiyong ipinapalagay na dating kinaroroonan ng 
hardin ng Eden.---Gen 3:8, tingnan ang ESPIRITU. 
Ang Diyos na Jehova ang Maylalang ng hangin. 
(Am 4:13) Bagaman hindi siya literal na nasa ha- 
ngin (1Ha 19:11, ihambing ang Job 38:1: 40:6; Aw 
104:3), kaya ng Diyos na kontrolin ang hangin at ga- 
mitin ito upang matupad ang kaniyang mga layu- 
nin, gaya noong gamitin niya itong instrumento 


896 


upang pahupain ang tubig ng Baha. (Gen 8:1; Exo 
14:21: Bil 11:31, Aw 78:26, 107:25, 29; 135:7; 147:18, 
Jer 10:13, Jon 1:4) Noong nasa lupa ang Kaniyang 
Anak, nagpamalas din ito ng kapangyarihang ku- 
montrol ng hangin, anupat pinatigil iyon. (Mat 8:23- 
27: 14:24-32: Mar 4:36-41, 6:48, 51: Luc 8:22-25) 
Lumilitaw na dahil lamang sa kapahintulutan ni Je- 
hova kung kaya nalikha o nakontrol ni Satanas ang 
“isang malakas na hangin” na naging sanhi ng ka- 
matayan ng mga anak ni Job.---Job 1:11, 12, 18, 19. 

Kadalasan, pinapangalanan ang hangin ayon sa 
direksiyong pinagmumulan nito, anupat ang “ha- 
nging silangan" ay humihihip pakanluran mula sa S. 
(Exo 10:13, 19, Aw 78:26, Sol 4:16) Ang apat na di- 
reksiyon, H, T, S, at K, ay pawang saklaw ng mga 
pagtukoy sa “apat na hangin” ng langit o ng lupa. 
(Jer 49:36: Eze 37:9; Dan 8:8, Mat 24:31) Sa Apoca- 
lipsis 7:1, “apat na anghel" ang inilalarawang “naka- 
tayo sa apat na sulok ng lupa, na hinahawakang ma- 
higpit ang apat na hangin ng lupa.” Sa pagtayo 
sa mga “sulok,” ang mga hangin ay pakakawalan ng 
“mga anghel” nang pahilis mula sa mga direksiyong 
diyagonal, anupat walang bahagi ng lupa ang ma- 
kaliligtas sa mapangwasak na paghihip ng mga ha- 
ngin. 

Ang hanging hilaga ay malamig at may dalang 
malalakas na ulan. (Job 37:9, Kaw 25:23) Ang ha- 
nging T naman ay humihihip sa maiinit na disyer- 
tong lugar patungong Palestina, kung kaya maaari 
itong lumikha ng matinding init (Luc 12:55), ang 
mga bagyong hangin ay maaari ring manggaling 
sa T. (Isa 21:1, Zac 9:14) Kapag tag-init, ang ha- 
nging S, sa paghihip nito patungong Ehipto at Pales- 
tina, ay tumatawid sa malalawak na disyertong 
lugar kung kaya ito ay mainit at tuyo, anupat natu- 
tuyot ang pananim. (Gen 41:6, 23, 27: Eze 17:7-10, 
ihambing ang Os 13:15: Jon 4:8.) Kapag panahon ng 
tag-ulan, tinatangay ng hanging K mula sa Da- 
gat Mediteraneo ang halumigmig patungong Pales- 
tina at nagdadala ito ng ulan sa lupaing iyon. (1Ha 
18:42-45) Kapag ang mga nagmamasid doon ay na- 
kakita ng isang ulap na lumilitaw sa K, makaaasa 
sila na babagyo. (Luc 12:54) Sa tuyong tag-araw, 
dahil sa araw-araw na paghihip ng hangin mula 
sa Mediteraneo ay mas kaayaaya ang panahon. 
--Tingnan ang EUROAQUILO; ULAP. 

Makasagisag na Paggamit. Ang hangin ay 
maaaring biglang dumating at bigla ring mawa- 
la, anupat angkop na lumalarawan sa kaiklian ng 
buhay ng tao. (Job 7:7) Palibhasa'y walang so- 
lidong substansiya, ang hangin ay maaaring tu- 
mukoy sa walang-kabuluhang kaalaman at pagpa- 
pagal, sa hungkag na mga salita at pag-asa (Job 
15:1, 2; 16:3, Ec 5:16: Os 12:1), gayundin sa kawa- 
lang-saysay. (Isa 26:18, 41:29, Jer 5:13) Palibhasa'y 


897 


walang kinauuwian ang walang-kabuluhang mga 
gawa, ang pagtataguyod sa mga ito ay gaya ng 
“paghahabol sa hangin.” (Ec 1:14, 2:11) At ang tao 
na nagdadala ng sumpa sa kaniyang sambahayan 
ay “nagmamay-ari ng hangin. Wala siyang anu- 
mang natatamo na kapaki-pakinabang o may tunay 
na halaga.---Kaw 11:29. 

Ikinakalat at ipinaghahagisan ng hangin ang mga 
bagay-bagay, kaya ang ipinangalat sa bawat ha- 
ngin” o “nahati tungo sa apat na hangin’ ay nanga- 
ngahulugan ng lubusang pangangalat o pagkakaha- 
ti-hati. (Jer 49:36, Eze 5:10, 12:14: 17:21: Dan 11:4) 
Tulad ng isang sasakyang-dagat na sinisiklut-siklot 
ng hangin, na walang takdang landasin, ang mga 
taong kulang sa Kristiyanong pagkamaygulang ay 
“dinadalang paroo't parito ng bawat hangin ng turo 
sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pa- 
mamagitan ng katusuhan sa pagkatha ng kamali- 
an.” Efe 4:13, 14. 


HANIEL [Ang Diyos ay Nagpakita ng Lingap: 
Ang Diyos ay Nagmagandang-loob, o, Lingap (Ka- 
gandahang-loob) ng Diyos]. 

1. Isang pinuno na pinili ni Jehova upang kuma- 
tawan sa tribo ni Manases sa paghahati-hati ng lu- 
pain sa K ng Jordan sa siyam at kalahating tribo ng 
mga Israelita na namayan doon. Si Haniel ay isang 
anak ni Epod at inapo ni Jose.--Bil 34:13, 17, 23. 

2. Ulo ng isang sambahayang Aserita, anak ni 
Ula.--1ICr 7:30, 39, 40. 


HANOK [Īsa na Sinanay: Pinasinayaan [sama- 
katuwid nga, inialay, pinasimulan]. 

1. Isang anak ni Midian na ikaapat na binanggit 
na anak ni Abraham kay Ketura.--Gen 25:1, 2, 4: 
1Cr 1:33. 

2. Isang anak ng panganay ni Jacob na si Ruben 
at ninuno ng mga Hanokita.---Gen 46:8, 9: Exo 6:14, 
Bil 26:4, 5: 1Cr 5:3. 


HANOKITA, MGA [Ni (Kay) Hanok]. Isang 
pamilyang nagmula kay Hanok, isang anak ni Ru- 
ben.--Bil 26:4, 5, Gen 46:9. 


HANUN [Siya ay Nagpakita ng Lingap: Siya ay 
Nagmagandang-loob)]. 

1. Anak at kahalili sa trono ni Nahas na hari ng 
Ammon. Dahil sa maibiging-kabaitang ipinakita ni 
Nahas kay David, nagsugo ito ng mga mensahero 
upang aliwin si Hanun sa pagkamatay ng kaniyang 
ama. Ngunit, palibhasa'y nakumbinsi ng kaniyang 
mga prinsipe na ito ay isa lamang mapanlinlang na 
pakana ni David upang matiktikan ang lunsod, wi- 
nalang-dangal ni Hanun ang mga lingkod ni David 
sa pamamagitan ng pag-ahit sa kalahati ng kanilang 
mga balbas at pagputol sa kanilang mga kasuutan 
hanggang sa kanilang mga pigi at pagkatapos ay pi- 


HAPUNAN NG PANGINOON 


naalis sila. Nang makita ng mga anak ni Ammon na 
naging mabaho sila kay David dahil sa pagpapahi- 
ya nila sa kaniyang mga mensahero, nagkusa si 
Hanun na maghanda sa pakikidigma at inupahan 
ang mga Siryano upang makipaglaban sa Israel. Sa 
sumunod na mga labanan, lubusang natalo ng Isra- 
el ang mga Ammonita at mga Siryano; ipinasailalim 
ni David sa puwersahang pagtatrabaho ang nakalig- 
tas na mga Ammonita ng Raba.--2Sa 10:1-11:1, 
12:26-31, 1Cr 19:1-20:3. 

2. Isa na, kasama ng mga tumatahan sa Zanoa, 
nagkumpuni ng Pintuang-daan ng Libis at bahagi 
ng pader ng Jerusalem.---Ne 3: 13. 

3. Ang “ikaanim na anak ni Zalap”: nagkumpuni 
siya sa pader ng Jerusalem.---Ne 3:30. 


HAPARAIM [Dako ng mga Paghuhukay]. Isang 
lugar sa hangganan ng teritoryo ng tribo ni Isacar. 
(Jos 19:17-19) Hindi ito matukoy nang may kati- 
yakan. Gayunman, ipinapalagay ng karamihan sa 
mga iskolar na ito ay nasa et-Taiyiba, mga 12 km 
(7.5 mi) sa HK ng Bet-sean. Ang Haparaim ay lumi- 
litaw rin sa isang talaan ng mga Palestinong lunsod 
na nilupig ni Haring Sisak ng Ehipto. 


HAPIZEZ [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “durugin"]. Isang Aaronikong 
saserdote na itinalaga sa pamamagitan ng palabu- 
nutan noong panahon ni David bilang pinuno ng 
ika-18 pangkat ng mga saserdote.--1Cr 24:1-7, 15. 


HAPUNAN NG PANGINOON. Isang literal 
na hapunan na nagpapagunita ng kamatayan ng 
Panginoong Jesu-Kristo, samakatuwid ay isang me- 
moryal ng kaniyang kamatayan. Yamang ito la- 
mang ang okasyong iniutos ng Kasulatan na 
alalahanin ng mga Kristiyano, ito ay wasto ring ta- 
waging Memoryal. 

Ang pagpapasinaya sa Hapunan ng Panginoon ay 
iniulat nina Mateo at Juan, dalawang apostol na ak- 
tuwal na nakasaksi at nakibahagi rito. Bagaman 
wala sa okasyong iyon sina Marcos at Lucas, buma- 
banggit sila ng iba pang mga detalye. Noong nagbi- 
bigay si Pablo ng mga tagubilin sa kongregasyon sa 
Corinto, nilinaw niya ang ilang bahagi nito. Ayon sa 
nabanggit na mga rekord, noong gabi bago mama- 
tay si Jesus, nakipagtipon siya sa kaniyang mga ala- 
gad sa isang malaking silid sa itaas upang ipagdi- 
wang ang Paskuwa. (Mar 14:14-16) Iniulat ni Mateo: 
“Habang nagpapatuloy sila sa pagkain, kumuha si 
Jesus ng tinapay at, pagkatapos bumigkas ng pag- 
papala, pinagputul-putol niya ito at, nang ibinibigay 
sa mga alagad, sinabi niya: 'Kunin ninyo, kainin nin- 
yo. Ito ay nangangahulugan ng aking katawan." 
Gayundin, kumuha siya ng isang kopa at, nang 
makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila, na 


HAPUNAN NG PANGINOON 


sinasabi: ‘Uminom kayo mula rito, kayong lahat; sa- 
pagkat ito ay nangangahulugan ng aking “dugo ng 
tipan,” na siyang ibubuhos alang-alang sa marami 
ukol sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ngunit si- 
nasabi ko sa inyo, Mula ngayon ay hindi na ako ii- 
nom pa ng alinman sa bungang ito ng punong ubas 
hanggang sa araw na iyon kapag iinumin ko ito 
nang panibago na kasama ninyo sa kaharian ng 
aking Ama.” Sa wakas, pagkatapos na umawit ng 
mga papuri, sila ay lumabas patungo sa Bundok ng 
mga Olibo.”---Mat 26:17-30, Mar 14:17-26, Luc 22:7- 
39, Ju 13:1-38, 1Co 10:16-22, 11:20-84. 

Kung Kailan Ito Pinasinayaan. Ang Paskuwa 
ay ipinagdiriwang tuwing Nisan (Abib) 14, na pu- 
mapatak sa araw ng kabilugan ng buwan o malapit 
sa araw na ito, yamang ang unang araw ng bawat 
buwan (buwang lunar) sa kalendaryong Judio ay 
araw ng bagong buwan [new moon], na matitiyak sa 
pamamagitan ng pag-oobserba sa kaanyuan nito. 
Samakatuwid, ang ika-14 na araw ng buwan ay ban- 
dang kalagitnaan na ng isang lunasyon. Ipinakikita 
sa artikulong JesU-KRISTO (Ang panahon ng kani- 
yang kamatayan) na namatay si Jesus noong Ni- 
san 14, 33 C.E. May kinalaman sa araw ng kaniyang 
kamatayan ayon sa kalendaryong Gregorian, ipina- 
kikita ng mga kalkulasyong batay sa astronomiya 
na nagkaroon ng eklipse ng buwan noong Biyernes, 
Abril 3, 33 C.E. (kalendaryong Julian), na papatak 
naman nang Biyernes, Abril 1, sa kalendaryong 
Gregorian. (Canon of Eclipses ni Oppolzer, isinalin ni 
O. Gingerich, 1962, p. 344) Ang mga eklipse ng bu- 
wan ay laging nagaganap sa panahon ng kabilugan 
ng buwan. Ipinakikita ng ebidensiyang ito na ang 
Nisan 14, 33 C.E., ay pumatak nang Huwebes-Biyer- 
nes, Marso 31-Abril 1, 33 C.E., sa kalendaryong 
Gregorian. 

Noong gabi bago siya mamatay, ipinagdiwang ni 
Jesus ang kaniyang huling hapunan ng Paskuwa at 
pagkatapos ay pinasinayaan niya ang Hapunan ng 
Panginoon. Bago pa man magsimula ang hapunan 
ng Memoryal, ang traidor na si Hudas ay pinaalis 
na, anupat sinasabi ng ulat na “gabi na noon.” (Ju 
13:30) Yamang ang mga araw ng kalendaryong Ju- 
dio ay nagsisimula sa gabi ng isang araw hanggang 
sa gabi ng kasunod na araw, ang Hapunan ng Pa- 
nginoon ay ipinagdiwang noon ding Nisan 14, Hu- 
webes ng gabi, Marso 31.--Tingnan ang Araw, II. 

Kung Gaano Kadalas Ipinagdiriwang. Ayon 
kina Lucas at Pablo, nang pasinayaan ni Jesus ang 
Memoryal ng kaniyang kamatayan ay sinabi niya: 
“Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa 
akin.” (Luc 22:19, 1Co 11:24) Batay sa sinabi ni Je- 
sus, makatuwirang unawain na ang Hapunan ng Pa- 
nginoon ay dapat ipagdiwang ng kaniyang mga ta- 
gasunod nang minsan sa isang taon, hindi mas 


898 


madalas kaysa rito. Ang Paskuwa, na ipinagdiri- 
wang noon bilang pag-alaala sa pagliligtas ni Jeho- 
va sa Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto noong 
1513 B.C.E., ay minsan lamang sa isang taon ginu- 
gunita, sa petsa ng anibersaryo nito na Nisan 14. Sa- 
makatuwid, ang Memoryal, na isa ring anibersaryo, 
ay angkop na tuwing Nisan 14 lamang ipagdiwang. 

Iniulat ni Pablo na sinabi ni Jesus may kinalaman 
sa kopa, “Patuloy ninyong gawin ito, sa tuwing iinu- 
min ninyo ito, bilang pag-alaala sa akin,” at idinag- 
dag niya: “Sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang 
tinapay na ito at iinuman ang kopang ito, patuloy 
ninyong inihahayag ang kamatayan ng Panginoon, 
hanggang sa dumating siya.” (1Co 11:25, 26) Ang 
salitang “tuwing” ay maaaring tumukoy sa isang ba- 
gay na ginagawa nang minsan lamang sa isang 
taon, lalo na kapag maraming taon na itong ginaga- 
wa. (Heb 9:25, 26) Noon ay araw ng Nisan 14 nang 
ibigay ni Kristo ang kaniyang literal na katawan bi- 
lang isang hain sa pahirapang tulos at nang ibuhos 
niya ang kaniyang dugo ukol sa kapatawaran ng 
mga kasalanan. Samakatuwid, iyon ang araw ng 
“kamatayan ng Panginoon” at, sa gayon, iyon ang 
petsa kung kailan dapat gunitain ang kaniyang ka- 
matayan. 

Ang mga nakikibahagi sa hapunang ito ay “wala 
sa harap ng Panginoon” at palagiang magdiriwang 
ng Hapunan ng Panginoon bago ang kanilang ka- 
matayan taglay ang katapatan. Pagkatapos, kasunod 
ng kanilang pagkabuhay-muli tungo sa makalangit 
na buhay, makakasama nila si Kristo at hindi na nila 
kailangan ng tagapagpaalaala tungkol sa kaniya. 
May kinalaman sa kung hanggang kailan nila ito 
ipagdiriwang, “hanggang sa dumating siya,” mali- 
wanag na tinutukoy ng apostol na si Pablo ang mu- 
ling pagdating ni Kristo at ang pagtanggap niya sa 
kanila sa langit sa pamamagitan ng kanilang pagka- 
buhay-muli sa panahon ng kaniyang pagkanaririto. 
Ang ganitong pagkaunawa sa bagay na ito ay nilili- 
wanag ng sinabi ni Jesus sa 11 apostol nang dakong 
huli noong gabi ring iyon: “Kung ako ay pumaroon 
at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako ay mu- 
ling darating at tatanggapin ko kayo sa aking sarili, 
upang kung nasaan ako ay dumoon din kayo.”--Ju 
14:3, 4: 2Co 5:1-3, 6-9. 

Sinabi ni Jesus sa mga alagad na ang alak na ini- 
nom niya (noong Paskuwang iyon bago ang Memor- 
yal) ang huling bunga ng punong ubas na iinumin 
niya “hanggang sa araw na iyon kapag iinumin ko 
ito nang panibago na kasama ninyo sa kaharian ng 
aking Ama.” (Mat 26:29) Yamang hindi siya makai- 
inom ng literal na alak sa langit, maliwanag na ang 
tinutukoy niya ay ang isinasagisag ng alak kung 
minsan, samakatuwid nga, kagalakan. Ang magka- 
sama-sama sila sa Kaharian ang siyang pinakaaa- 


899 


sam-asam nila. (Ro 8:23, 2Co 5:2) Sumulat si Ha- 
ring David sa isang awit hinggil sa paglalaan ni 
Jehova ng “alak na nagpapasaya sa puso ng taong 
mortal,” at sinabi ng kaniyang anak na si Solomon: 
“Ang alak ay nagpapasaya ng buhay."--Aw 104:15, 
Ec 10:19. 

Ang mga Emblema. Tungkol sa tinapay na gi- 
namit ni Jesus nang pasinayaan niya ang Hapunan 
ng Panginoon, sinabi ni Marcos: “Habang nagpapa- 
tuloy sila sa pagkain, kumuha siya ng tinapay, bu- 
migkas ng pagpapala, pinagputul-putol ito at ibini- 
gay sa kanila, at sinabi: “Kunin ninyo ito, ito ay 
nangangahulugan ng aking katawan.” (Mar 14:22) 
Ang tinapay na ito ay yaong tinapay na ginagamit 
sa hapunan ng Paskuwa, na noon ay naidaos na ni 
Jesus at ng kaniyang mga alagad. Ito ay tinapay na 
walang lebadura, yamang hindi dapat makakita ng 
lebadura sa mga tahanan ng mga Judio sa panahon 
ng Paskuwa at ng kasunod na Kapistahan ng mga 
Tinapay na Walang Pampaalsa. (Exo 13:6-10) Ang 
lebadura ay ginagamit sa Kasulatan upang sumagi- 
sag sa kasalanan. Angkop na gumamit ng tinapay 
na walang lebadura yamang lumalarawan ito sa wa- 
lang-kasalanang katawang laman ni Jesus. (Heb 
7:26: 9:14, 1Pe 2:22, 24) Ang tinapay na walang le- 
badura ay lapad at malutong, kaya ito ay pinagpu- 
tul-putol, gaya ng kaugaliang gawin sa mga kainan 
noong panahong iyon. (Luc 24:30, Gaw 27:35) Bago 
nito, nang makahimalang paramihin ni Jesus ang 
tinapay para sa libu-libong tao, pinagputul-putol 
niya ito upang maipamahagi sa kanila. (Mat 14:19, 
15:36) Kaya naman, ang pagpuputul-putol sa tina- 
pay ng Memoryal ay maliwanag na walang espiritu- 
wal na kahulugan. 

Nang maipasa na ni Jesus ang tinapay, kumuha 
siya ng isang kopa at “naghandog siya ng pasasala- 
mat at ibinigay ito sa kanila, at silang lahat ay umi- 
nom mula rito. At sinabi niya sa kanila: Ito ay na- 
ngangahulugan ng aking “dugo ng tipan,” na siyang 
ibubuhos alang-alang sa marami.'” (Mar 14:23, 24) 
Gumamit siya ng pinakasim na alak, hindi ng katas 
ng ubas na di-pinakasim. Ang mga alak na tinutu- 
koy sa Bibliya ay literal na alak, hindi katas ng ubas 
na di-pinakasim. (Tingnan ang ALAK AT MATAPANG 
NA INUMIN.) Pinakasim na alak, hindi katas ng ubas, 
ang nakapagpapaputok ng “mga lumang sisidlang 
balat,” sabi ni Jesus. Inakusahan si Jesus ng kani- 
yang mga kaaway na siya'y “mahilig uminom ng 
alak,” isang paratang na walang saysay kung ang 
“alak” ay katas lamang ng ubas. (Mat 9:17: 11:19) 
Tunay na alak ang ginamit sa katatapos na pagdiri- 
wang ng Paskuwa, at angkop itong gamitin ni Kris- 
to sa pagpapasinaya sa Memoryal ng kaniyang ka- 
matayan. Tiyak na kulay pula ang alak na iyon, 
sapagkat pulang alak lamang ang maaaring angkop 
na sumagisag sa dugo.--- 1Pe 1:19. 


HAPUNAN NG PANGINOON 


Isang Salu-salo. Sa sinaunang Israel, ang isang 
tao ay maaaring magsaayos ng isang salu-salo. 
Magdadala siya ng isang hayop sa santuwaryo, 
kung saan ito papatayin. Isang bahagi ng inihandog 
na hayop ang mapupunta sa altar bilang “nakagi- 
ginhawang amoy para kay Jehova.” Ang isang ba- 
hagi naman ay mapupunta sa nanunungkulang sa- 
serdote, ang isa pa ay sa makasaserdoteng mga 
anak ni Aaron, at ang naghandog at ang kaniyang 
sambahayan ay makikibahagi sa salu-salo. (Lev 3:1- 
16, 7:28-36) Ang isang taong ‘marumi’ alinsunod sa 
Kautusan ay hindi dapat kumain ng haing pansalu- 
salo, anupat kung kakain siya niyaon, siya'y 'lilipu- 
lin mula sa kaniyang bayan.”--Lev 7:20, 21. 

Ang Hapunan ng Panginoon ay isa ring salu-salo, 
sapagkat marami ang nakikibahagi rito. Ang Diyos 
na Jehova ay nasasangkot bilang Awtor ng kaa- 
yusang ito, si Jesu-Kristo ang haing pantubos, at 
ang kaniyang espirituwal na mga kapatid naman 
ang kumakain ng mga emblema bilang mga naki- 
kibahagi sa salu-salo. Ipinakikita ng pagkain nila 
sa “mesa ni Jehova” na may pakikipagpayapaan 
sila kay Jehova. (1Co 10:21) Sa katunayan, ang mga 
handog na pansalu-salo ay tinatawag kung minsan 
na “mga handog ukol sa kapayapaan. ”---Lev 3:1, tlb 
sa Rbis8. 

Sa pagkain nila ng tinapay at pag-inom ng alak, 
kinikilala ng mga nakikibahagi sa hapunan na si- 
la'y magkakasamang nakikibahagi kay Kristo, tag- 
lay ang lubos na pagkakaisa. Sinabi ng apostol na si 
Pablo: “Ang kopa ng pagpapala na pinagpapala na- 
tin, hindi ba ito isang pakikibahagi sa dugo ng Kris- 
to? Ang tinapay na pinagpuputul-putol natin, hindi 
ba ito isang pakikibahagi sa katawan ng Kristo? Sa- 
pagkat may iisang tinapay, tayo, bagaman marami, 
ay iisang katawan, dahil nakikibahagi tayong lahat 
sa iisang tinapay na iyon. ”-- 1Co 10:16, 17. 

Sa gayong pakikibahagi, ipinakikita nila na kabi- 
lang sila sa bagong tipan at na tumatanggap sila ng 
mga pakinabang nito, samakatuwid nga, ang pagpa- 
patawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan sa pa- 
mamagitan ng dugo ni Kristo. Itinuturing nilang na- 
pakahalaga ang “dugo ng tipan” na siyang ginamit 
upang mapabanal sila. (Heb 10:29) Sa Kasulatan ay 
tinatawag silang “mga ministro ng isang bagong ti- 
pan,” anupat naglilingkod ukol sa mga layunin niya- 
on. (2Co 3:5, 6) At sila ay angkop na nakikibahagi sa 
emblemang tinapay sapagkat masasabi nila: “Da- 
hil sa nasabing 'kalooban ay pinabanal na tayo 
sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni 
Jesu-Kristo nang minsanan.” (Heb 10:10) Nakikiba- 
hagi sila sa mga pagdurusa ni Kristo at sa ka- 
matayang tulad ng sa kaniya, isang kamatayan 
taglay ang katapatan. Umaasa silang makibahagi 
“sa wangis ng kaniyang pagkabuhay-muli,” isang 


HAPUNAN NG PANGINOON 


pagkabuhay-muli tungo sa imortal na buhay taglay 
ang katawang espirituwal.---Ro 6:3-5. 

Tungkol sa bawat isa na nakikibahagi sa hapunan, 
isinulat ng apostol na si Pablo: “Ang sinumang ku- 
makain ng tinapay o umiinom sa kopa ng Panginoon 
nang di-karapat-dapat ay magkakasala may kinala- 
man sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Pa- 
tunayan muna ng isang tao ang kaniyang sarili 
pagkatapos ng maingat na pagsisiyasat, at kung 
magkagayon ay kumain siya ng tinapay at uminom 
sa kopa. Sapagkat siya na kumakain at umiinom ay 
kumakain at umiinom ng hatol laban sa kaniyang 
sarili kung hindi niya napag-uunawa ang katawan.” 
(1Co 11:27-29) Ang isa na nagsasagawa ng marumi, 
di-makakasulatan, o mapagpaimbabaw na mga ga- 
wain ay hindi kuwalipikadong kumain. Kung kakain 
siya habang nasa gayong kalagayan, siya ay kakain 
at iinom ng hatol laban sa kaniyang sarili. Hindi 
niya pinahahalagahan ang hain ni Kristo, ang layu- 
nin nito, at ang kahulugan nito. Ito'y kaniyang wina- 
walang-galang at hinahamak. (Ihambing ang Heb 
10:28-31.) Siya'y nanganganib na lipulin mula sa 
kaniyang bayan,' gaya ng isang tao sa Israel na na- 
kibahagi sa haing pansalu-salo habang nasa maru- 
ming kalagayan.---Lev 7:20. 

Sa katunayan, inihambing ni Pablo ang Hapunan 
ng Panginoon sa isang haing pansalu-salo sa Israel: 
tinukoy muna niya ang mga nakikibahagi kay Kris- 
to at pagkatapos ay sinabi: “Tingnan ninyo yaong Is- 
rael ayon sa laman: Hindi ba yaong mga kumakain 
ng mga hain ay mga kabahagi ng altar? . . . Hindi 
kayo maaaring uminom sa kopa ni Jehova at sa kopa 
ng mga demonyo: hindi kayo maaaring makibahagi 
sa "mesa ni Jehova” at sa mesa ng mga demonyo.” 
--1Co 10:18-21. 

Ang mga Nakikibahagi at ang Iba Pang mga 
Dumadalo sa Hapunan. Tinipon ni Jesus ang 
kaniyang 12 apostol at sinabi sa kanila: “Masidhi 
kong ninanasa na kaining kasama ninyo ang pasku- 
wang ito bago ako magdusa.” (Luc 22:15) Ngunit 
ayon sa ulat ni Juan, na aktuwal na nakasaksi sa 
pangyayari, pinaalis muna ni Jesus ang traidor na si 
Hudas bago niya pinasinayaan ang hapunan ng Me- 
moryal. Sa pagdiriwang ng Paskuwa, palibhasa'y 
batid ni Jesus na si Hudas ang magkakanulo sa ka- 
niya, nagsawsaw siya ng isang putol ng pagkain 
mula sa hapunan ng Paskuwa at iniabot niya iyon 
kay Hudas, pagkatapos ay pinaalis na niya ito. (Ju 
13:21-30) Ipinahihiwatig din ng ulat ni Marcos ang 
gayong pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari. 
(Mar 14:12-25) Noong ipinagdiriwang na ang Hapu- 
nan ng Panginoon, ipinasa ni Jesus ang tinapay at 
ang alak sa natitirang 11 apostol, at sinabi niya sa 
kanila na kumain at uminom. (Luc 22:19, 20) Pagka- 
tapos ay tinukoy niya sila bilang “ang mga nanati- 


900 


ling kasama ko sa aking mga pagsubok,” na karag- 
dagang pahiwatig na napaalis na noon si Hudas. 
—Luc 22:28. 

Walang katibayan na si Jesus mismo ay kumain 
ng tinapay o uminom sa kopa noong idinaraos ang 
hapunang iyon ng Memoryal. Ang katawan at dugo 
na ibinigay niya ay para sa kanila at para bigyang- 
bisa ang bagong tipan, na sa pamamagitan nito ay 
inalis ang kanilang mga kasalanan. (Jer 31:31-34, 
Heb 8:10-12, 12:24) Hindi kailanman nagkasala si 
Jesus. (Heb 7:26) Siya ang namamagitan sa bagong 
tipan sa pagitan ng Diyos na Jehova at niyaong mga 
pinili bilang mga kasamahan ni Kristo. (Heb 9:15: 
tingnan ang TIPAN.) Bukod sa mga apostol na naro- 
roon sa hapunang iyon, may iba pang mga kabilang 
sa “Israel ng Diyos,” isang “munting kawan,” na sa 
bandang huli ay magiging mga hari at mga saser- 
dote kasama ni Kristo. (Gal 6:16: Luc 12:32: Apo 1: 
5, 6: 5:9, 10) Samakatuwid, ang lahat ng espirituwal 
na kapatid ni Kristo sa lupa ay makikibahagi sa ha- 
punang ito sa tuwing ito'y ipagdiriwang. Ipinakikita 
na sila ay “isang uri ng mga unang bunga ng kani- 
yang mga nilalang” (San 1:18), na binili mula sa 
sangkatauhan bilang “mga unang bunga sa Diyos at 
sa Kordero,” at isinisiwalat sa pangitain ni Juan na 
sila'y may bilang na 144,000.--Apo 14:1-5. 

Hindi nakikibahagi ang mga nagmamasid. 
Isiniwalat ng Panginoong Jesu-Kristo na, sa pana- 
hon ng kaniyang pagkanaririto, may mga taong ga- 
gawa ng mabuti sa kaniyang espirituwal na mga ka- 
patid, anupat dadalaw sa kanila sa panahon ng 
kagipitan at magbibigay sa kanila ng tulong. (Mat 
25:31-46) Ang mga ito ba, na maaaring dumalo sa 
Hapunan ng Panginoon, ay kuwalipikadong makiba- 
hagi sa mga emblema? Sinasabi ng Kasulatan na sa 
pamamagitan ng kaniyang banal na espiritu, ang 
Diyos ay maglalaan ng katibayan at katiyakan sa 
mga kuwalipikadong makibahagi sa mga emblema 
bilang “mga tagapagmana nga ng Diyos, ngunit 
mga kasamang tagapagmana ni Kristo,” na sila ay 
mga anak ng Diyos. Sumulat ang apostol na si Pa- 
blo: “Ang espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama 
ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos.” 
Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na may iba pang 
makikinabang sa kaayusan ng Diyos para sa mga 
anak na ito: “Sapagkat ang may-pananabik na pag- 
asam ng sangnilalang ay naghihintay sa pagsisiwa- 
lat sa mga anak ng Diyos.” (Ro 8:14-21) Yamang ang 
mga kasamang tagapagmana ni Kristo ay 'Mama- 
mahala bilang mga hari at mga saserdote sa ibabaw 
ng lupa,” ang Kaharian ay magdudulot ng kapakina- 
bangan sa mga mabubuhay sa ilalim nito. (Apo 
5:10; 20:4, 6: 21:3, 4) Natural lamang na yaong mga 
makikinabang ay interesado sa Kaharian at sa pag- 
sulong nito. Kaya naman ang gayong mga tao ay 


901 


dadalo at magmamasid sa pagdiriwang ng Hapunan 
ng Panginoon, ngunit dahil hindi sila mga kasa- 
mang tagapagmana ni Kristo at espirituwal na mga 
anak ng Diyos, hindi sila makikibahagi sa mga em- 
blema bilang mga kabahagi sa kamatayan ni Kris- 
to, na may pag-asang buhaying-muli tungo sa ma- 
kalangit na buhay kasama niya.---Ro 6:3-5. 

Walang Transubstansiyasyon o Konsubstan- 
siyasyon. Taglay pa ni Jesus ang kaniyang kata- 
wang laman nang ialok niya ang tinapay. Ang kani- 
yang buong katawan ay ihahandog bilang isang 
sakdal at walang-dungis na hain para sa mga kasa- 
lanan sa susunod pang hapon (ng mismong araw na 
iyon sa kalendaryong Hebreo, Nisan 14). Taglay 
pa rin niya noon ang lahat ng kaniyang dugo para 
sa sakdal na haing iyon. “Ibinuhos niya ang kani- 
yang kaluluwa [na nasa dugo] hanggang sa mis- 
mong kamatayan.” (Isa 53:12, Lev 17:11) Samaka- 
tuwid, noong idinaraos ang hapunan, hindi siya 
gumawa ng himala ng transubstansiyasyon, anupat 
ginawang literal na laman niya ang tinapay at lite- 
ral na dugo niya ang alak. Dahil din sa nabanggit na 
mga kadahilanan, hindi masasabi na makahimala 
niyang pinangyari na mahaluan ng kaniyang laman 
at dugo ang tinapay at alak, gaya ng inaangkin ng 
mga nanghahawakan sa doktrina ng konsubstansi- 
yasyon. 

Hindi ito sinasalungat ng mga salita ni Jesus sa 
Juan 6:51-57. Ang tinatalakay roon ni Jesus ay 
hindi ang Hapunan ng Panginoon: pinasinayaan 
ang kaayusang ito pagkaraan pa ng isang taon. 
Ang “pagkain” at ‘pag-inom’ na binabanggit sa ulat 
na iyon ay isinasagawa sa makasagisag na paraan 
sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu- 
Kristo, gaya ng ipinakikita sa mga talata 35 at 40. 

Bukod diyan, ang pagkain ng literal na laman at 
dugo ng tao ay kanibalismo. Kaya naman ang mga 
Judio na hindi nananampalataya at hindi nakauna- 
wa nang wasto sa sinabi ni Jesus tungkol sa pagka- 
in ng kaniyang laman at pag-inom ng kaniyang 
dugo ay nangilabot. Ipinakikita nito ang pangmalas 
ng mga Judio sa pagkain ng laman at dugo ng tao, 
gaya ng ikinintal sa kanila ng Kautusan.---Ju 6:60. 

Karagdagan pa, ang pag-inom ng dugo ay labag 
sa kautusan ng Diyos kay Noe, na nauna pa sa ti- 
pang Kautusan. (Gen 9:4: Lev 17:10) Hinding-hindi 
uutusan ng Panginoong Jesu-Kristo ang mga tao na 
labagin ang kautusan ng Diyos. (Ihambing ang Mat 
5:19.) Bukod diyan, iniutos ni Jesus: “Patuloy nin- 
yong gawin ito bilang pag-alaala sa akin,” hindi bi- 
lang paghahain sa akin.--1Co 11:23-25. 

Samakatuwid, ang tinapay at ang alak ay mga 
emblema, na kumakatawan sa laman at dugo ni 
Kristo sa makasagisag na paraan, gaya rin ng kani- 
yang pananalita tungkol sa pagkain ng kaniyang la- 


HARA 


man at pag-inom ng kaniyang dugo. Sinabi ni Jesus 
sa mga natisod sa kaniyang mga salita: “ Ang totoo, 
ang tinapay na ibibigay ko ay ang aking laman 
alang-alang sa buhay ng sanlibutan.” (Ju 6:51) Ibi- 
nigay niya ito bilang isang hain noong mamatay 
siya sa pahirapang tulos. Ang katawan niya ay inili- 
bing at pinaglaho ng kaniyang Ama bago pa ito ma- 
kakita ng kasiraan. (Gaw 2:31) Walang sinuman ang 
literal na nakakain ng kaniyang laman o dugo. 

Wasto at Maayos na Pagdiriwang. Ang Kris- 
tiyanong kongregasyon sa Corinto, sa ilang aspekto, 
ay nanghina sa espirituwal na paraan, anupat gaya 
ng sinabi ng apostol na si Pablo: “Marami sa inyo 
ang mahina at masasaktin, at marami ang natutu- 
log na sa kamatayan.” Pangunahin na, ito'y dahil sa 
kanilang maling pagkaunawa sa Hapunan ng Pangi- 
noon at sa kahulugan nito. Hindi sila nagpapakita ng 
paggalang sa pagiging sagrado ng okasyong ito. 
May ilan na nagdadala ng kanilang hapunan upang 
kainin iyon bago ang pagtitipon o habang idinaraos 
ito. Ang iba sa kanila ay nagpapakalabis at nalala- 
ngo, samantalang ang iba naman sa kongregasyon 
na hindi nakapaghapunan ay nagugutom at napa- 
pahiya sa harap ng mga nagtataglay ng maraming 
bagay. Yamang inaantok sila o nakatuon ang isip 
nila sa ibang bagay, wala sila sa kundisyon na ma- 
kibahagi sa mga emblema nang may pagpapahala- 
ga. Bukod diyan, nagkakabaha-bahagi ang kongre- 
gasyon dahil pinapaboran ng ilan sa kanila si Pedro, 
pinipili naman ng iba si Apolos, at mas gusto naman 
ng iba si Pablo bilang tagapanguna. (1Co 1:11-13, 
11:18) Hindi nila nauunawaan na ang pagkakaisa ay 
dapat matampok sa okasyong ito. Hindi nila lubu- 
sang nakikita ang kaselanan ng bagay na ito, na ang 
mga emblema ay sumasagisag sa katawan at dugo 
ng Panginoon at na inaalaala sa hapunang ito ang 
kaniyang kamatayan. Idiniin ni Pablo na lubhang 
nanganganib yaong mga nakikibahagi sa mga em- 
blema nang hindi napag-uunawa ang mga katoto- 
hanang ito.---1Co0 11:20-34. 


HARA. Isang lugar na pinagdalhan ng Asirya- 
nong si Haring Tilgat-pilneser (Tiglat-pileser II) sa 
mga bihag na Israelita. (1Cr 5:26) Sa katulad na 
mga pagtukoy (2Ha 17:6; 18:11) sa isang mas huling 
pagkatapon sa Asirya, binanggit na ang mga Israe- 
lita ay dinala sa “mga lunsod ng mga Medo” (teks- 
tong Masoretiko) o “mga bundok ng mga Medo.” 
(LXX) Iniisip ng maraming iskolar na maaaring ang 
salin ng Septuagint ang tama. Iminumungkahi nila 
na sa 1 Cronica 5:26, ang “Hara” (Ha-ra”, marahil 
anyong Aramaiko ng salitang Hebreo para sa “bun- 
dok” [har]) ay naging pangalang pantangi nang di- 
sinasadyang maalis ang pariralang “ng mga Medo.” 
Kung tama ang palagay na ito, ang “Hara” ay ma- 
aaring ikinapit sa “mga bundok ng mga Medo” 


HARADA 


sa S ng libis ng Ilog Tigris. Gayunman, itinuturing 
ng ilan na ang Gozan ng 2 Hari 17:6 at 18:11 ay 
isang lugar (gaya ng nasa JB, RS) at hindi isang ilog 
at naniniwala silang ang “Hara” ay posibleng isang 
lokal na katawagan noon para sa isang bulubundu- 
king rehiyon sa Turkey. 


HARADA [posible, Panginginig]. Isang lugar 
na pinagkampuhan ng mga Israelita noong patungo 
sila sa lupain ng Canaan. (Bil 33:24, 25) Hindi alam 
kung saan ang lokasyon nito sa ngayon. 


HARAN. 

1. Anak ni Tera at kapatid nina Abram (Abra- 
ham) at Nahor. Si Haran ay ama ni Lot at ng dala- 
wang anak na babae na sina Isca at Milca, napanga- 
sawa ng huling nabanggit ang tiyo nitong si Nahor. 
Namatay si Haran bago lumisan sa Ur ng mga Cal- 
deo sina Tera at Abram.--Gen 11:26-31. 

2. Inapo ni Gerson sa pamamagitan ni Simei; tri- 
bo ni Levi.--1Cr 23:6-9. 

3. Anak ni Caleb sa kaniyang babaing si Epa, at 
“ama” ni Gazez, tribo ni Juda.— 1Cr 2:3, 42, 46. 

4. Lunsod sa hilagaang Mesopotamia, kung saan 
pansamantalang nanirahan si Abram (Abraham), 
dito namatay si Tera na kaniyang ama. (Gen 11:31, 
32, 12:4, 5, Gaw 7:2-4) Waring kasama sa pangalang 
Haran ang nakapalibot na lupain, sapagkat ang Ha- 
ran ay itinala bilang isa sa “mga bansa” na nilupig 
ng mga hari ng Asirya.--2Ha 19:11, 12. 

Ilang panahon pagkaalis ni Abraham sa Haran, 
isinugo niya sa kaniyang mga kamag-anak (lumili- 
taw na naninirahan sa Haran o sa isang kalapit 
na bayan, “sa lunsod ni Nahor") ang pinakama- 
tanda niyang lingkod upang humanap ng mapapa- 
ngasawa ng kaniyang anak 
na si Isaac. (Gen 24) Nang 
maglaon, ang apo ni Abra- 
ham na si Jacob ay nagpun- 
ta sa Haran upang takasan 
ang poot ng kapatid niyang 
si Esau at upang huma- 
nap din ng mapapangasawa 
sa mga anak na babae ng 
kaniyang tiyo na si Laban. 
(Gen 27:42-46, 28:1, 2, 10) 
Sa tabi ng isang balon, ma- 
liwanag na malapit sa Ha- 
ran, ay nakilala ni Jacob si 
Raquel.---Gen 29:4-12. 

Noong ikawalong siglo 
B.C.E., tinangka ni Ha- 
ring Senakerib ng Asirya 
na takutin si Haring Heze- 
kias ng Juda sa pamama- 
gitan ng mga mensaheng 


902 


naghahambog tungkol sa pananakop ng kaniyang 
mga ninuno sa Haran at sa iba pang mga lugar. 
--2Ha 19:8-13, Isa 37:8-13. 

Sa mga impormasyong Asiryano, waring tinutu- 
koy ang Haran bilang Harranu (nangangahulugang 
“Daan”), marahil ay dahil nasa ruta ito ng mga pu- 
lutong na naglalakbay at kaugnay ito ng mga lun- 
sod ng Nineve, Asur, Babilonya, at Tiro, gayundin 
ng lupain ng Ehipto. (Ihambing ang Eze 27:23.) Ang 
pangalan ng sinaunang lunsod ay napanatili sa ma- 
kabagong Haran, na matatagpuan sa pinagsasalu- 
bungan ng dalawang wadi na nagiging isang batis 
at nakararating sa Ilog Balikh kapag taglamig, mga 
110 km (68 mi) sa gawing itaas kung saan bumubu- 
hos ang Balikh sa Ilog Eufrates. Ngunit nanini- 
wala ang ilan na ang sinaunang lugar mismo ay 
nasa dakong H ng makabagong Haran. Nakakakita 
ang ilang iskolar ng katibayan ng paninirahan dito 
ng mga patriyarka (gaya ng inilarawan sa Bibliya) 
sapagkat ang sinaunang mga pangalan ng lugar 
sa dakong ito ay tumutugma sa personal na mga 
pangalang gaya ng Serug, Nahor, at Tera.---Gen 
11:22-26. 


HARARITA. Ang katawagan sa ilang maka- 
pangyarihang lalaki ni David. (2Sa 23:8, 11, 33, 1Cr 
11:26, 34, 3b) Marahil ay mula sila sa maburol na 
lupain ng Juda. 


HARBONA. Isa sa pitong opisyal ng korte ni 
Ahasuero na isinugo upang ihatid kay Reyna Vasti 
ang salita ng hari na magpakita ang reyna sa kani- 
ya. Pagkatapos, nang panahong mailantad ang pa- 
kana ni Haman na lipulin ang mga Judio, ang pag- 
banggit ni Harbona sa 50-sikong tulos na ipinagawa 


Napanatili sa makabagong-panahong Haran ang pangalan 
ng sinaunang lunsod at dito o malapit dito nakasumpong 
ang lingkod ni Abraham ng babaing mapapangasawa ni Isaac 


903 


ni Haman para kay Mardokeo ang nag-udyok kay 
Ahasuero upang mag-utos na si Haman mismo ang 
ibitin doon.---Es 1:10-12, 7:9, 10. 


HARDIN. Ang terminong Hebreo na gan at 
ang terminong Griego na ke'pos ay tumutukoy sa 
isang nililinang na lupain, na kadalasa'y pinatutubi- 
gan. Karaniwan na, ang mga hardin noong panahon 
ng Bibliya ay mga lugar na pinalibutan ng hala- 
mang-bakod na matinik o ng pader na bato o putik, 
na marahil ay nilagyan ng mga tinik sa ibabaw. 
--Sol 4:12. 

Sa pangkalahatan, ang mga harding tinutukoy sa 
Bibliya ay ibang-iba sa pangkaraniwang mga hardin 
sa Kanluran. Marami sa mga ito ang katulad ng 
isang parke na may iba't ibang uri ng punungkahoy, 
kabilang na ang mga namumungang punungkahoy 
at mga puno ng nogales (Ec 2:5: Am 9:14: Sol 6:11), 
gayundin ang mga halamang espesya at mga bu- 
laklak. (Sol 6:2) Nadidiligang mabuti ang mga ito sa 
pamamagitan ng mga batis o ng patubig at kadala- 
sa'y may paliku-likong mga daanan sa loob ng mga 
ito. Ang mas maliliit na hardin ay maaaring nilili- 
nang noon ng indibiduwal na mga pamilya. Sinabi 
ni Haring Ahab na nais niyang gawing hardin ng 
mga gulay ang ubasan ni Nabot.---1Ha 21:2. 

Kadalasan nang nasa labas ng lunsod ang tulad- 
parkeng mga hardin na binanggit sa itaas, maliban 
sa mga hardin ng mga hari o ng mga taong napa- 
kayaman. Ang Hardin ng Hari, malapit sa lugar 
kung saan tinangkang tumakas ni Zedekias at ng 
kaniyang mga tauhan mula sa Jerusalem noong pa- 
nahon ng pagkubkob ng mga Caldeo, ay malamang 
na nasa labas lamang ng TS pader ng lunsod na 
iyon. (2Ha 25:4: Ne 3:15) Bumabanggit din si Jose- 
phus ng isang lugar na tinatawag na Etan, na sina- 
sabi niyang 13 hanggang 16 na km (8 hanggang 
10 mi) ang layo mula sa Jerusalem at inilalarawan 
niya bilang “kalugud-lugod dahil sa marami nitong 
parke at umaagos na mga batis”, anupat doon, ayon 
sa kaniya, ay kinaugaliang pumasyal ni Solomon sa- 
kay ng karo nito. (Jewish Antiquities, VIII, 186 
[vii, 3]) Malamang na malaki at maganda ang har- 
ding pinagdausan ni Haring Ahasuero ng isang 
engrandeng pitong-araw na piging sa Susan noong 
ikatlong taon ng kaniyang paghahari.--Es 1:1-5. 

Sa Babilonya. Ang Hanging Gardens ng Babi- 
lonya ay isa sa pitong kamangha-manghang gawa 
ng sinaunang daigdig. Itinayo ito ni Haring Nabuco- 
donosor upang palugdan ang asawa niya, isang Me- 
dianong prinsesa na nagmula sa isang maburol na 
lupain, at, palibhasa'y dismayado ito sa pagiging pa- 
tag ng Babilonia, labis nitong pinananabikan ang 
kabundukan ng kaniyang tinubuang lupain. Sinasa- 
bing nagtayo si Nabucodonosor ng magkakasunod 
at papataas na mga arko, anupat baytang-baytang 


HARDIN 


ang mga iyon, at tinambakan niya ng sapat na lupa 
ang bundok na ito ng masoneriya upang mabuhay 
roon ang pinakamalalaking punungkahoy. Gumawa 
siya sa taluktok nito ng isang imbakan ng tubig, na 
sinusuplayan ng tubig mula sa Eufrates sa pama- 
magitan ng isang malaki at hugis-turnilyong bom- 
ba ng tubig. 

Sa Ehipto. Samantalang nasa Ehipto, nagli- 
nang ang mga Israelita ng sa wari'y maliliit na 
hardin ng mga gulay. Sa Deuteronomio 11:10, bi- 
nabanggit na nagpatubig sila sa mga iyon sa pama- 
magitan ng paa, posibleng alinman sa gumamit sila 
ng de-padyak na mga gulong ng panalok ng tubig 
o kaya'y pinadaloy nila sa mga lagusan ang tubig 
para sa irigasyon, anupat binubuksan at muling si- 
nasarhan sa pamamagitan ng paa ang mga ding- 
ding na putik ng mga lagusan upang matubigan 
ang iba't ibang bahagi ng hardin. 

Getsemani. Isang paboritong lugar noon ni 
Jesu-Kristo ang hardin ng Getsemani sa Bundok 
ng mga Olibo, sa kabila lamang ng Libis ng Kidron 
mula sa Jerusalem, anupat dito'y nakasusumpong 
siya ng katahimikan kasama ng kaniyang mga ala- 
gad. Sa harding ito nagpahinga si Jesus kasama ng 
kaniyang mga alagad pagkatapos niyang kumain 
ng kaniyang huling Paskuwa at pasinayaan ang 
Hapunan ng Panginoon. Doon ay lumayo siya nang 
kaunti sa kaniyang mga alagad at marubdob na 
nanalangin, anupat pinaglingkuran siya ng isang 
anghel. Palibhasa'y alam ng traidor na si Hudas 
ang kaugaliang ito ni Jesus, inakay niya ang mga 
mang-uumog patungo sa Getsemani, kung saan 
ipinagkanulo niya si Jesus sa pamamagitan ng 
isang halik.--Mat 26:36, 46-49, Luc 22:39-48, Ju 
18:1, 2. 

Mga Dakong Libingan. Noon, kung minsan ay 
ginagamit ang mga hardin bilang mga dakong libi- 
ngan. Si Manases at ang kaniyang anak na si Amon 
ay inilibing sa hardin ni Uza. (2Ha 21:18, 25, 26) Sa 
isang bagong alaalang libingan na nasa isang har- 
din inilibing si Jesus. (Ju 19:41, 42) Nahulog ang 
mga Israelita sa masamang kaugalian na maghain 
sa mga hardin ukol sa mga paganong diyos, anupat 
umuupo sila sa gitna ng mga dakong libingan at ku- 
makain ng karima-rimarim na mga bagay bilang 
pagsunod sa kanilang huwad na relihiyon, kaya na- 
man ipinahayag ni Jehova na maggagawad siya ng 
kahatulan.---Isa 65:2-5, 66:16, 17. 

Hardin ng Eden. Sa buong kasaysayan, ang 
pinakabantog na hardin ay ang hardin ng Eden. 
Waring isa itong lugar na kulong, anupat walang 
alinlangang likas na mga harang ang nagsilbing 
mga hangganan nito. Ang hardin, na nasa “Eden, sa 
dakong silangan,” ay may isang pasukan sa silanga- 
ning panig nito. Pagkatapos na magkasala si Adan, 


HAREP 


dito inilagay ang mga kerubin at ang nagliliyab na 
talim ng tabak upang ang tao ay hindi makapasok 
sa hardin at makalapit sa punungkahoy ng buhay 
na nasa gitna nito. (Gen 2:8; 3:24) Ang hardin ay 
natutubigang mainam ng isang ilog na umaagos 
mula roon at nahahati anupat nagiging mga bukal 
ng apat na malalaking ilog. Masusumpungan sa tu- 
lad-parkeng ‘paraisong ito ng kaluguran’ (Gen 2:8, 
Dy) ang bawat punungkahoy na kanais-nais sa pa- 
ningin at mabuting kainin, gayundin ang iba pang 
pananim, at pinananahanan ito noon ng mga hayop 
at mga ibon. Inatasan si Adan na linangin at alaga- 
an ito at sa kalaunan ay palawakin ito sa buong lupa 
habang tinutupad niya ang utos ng Diyos na “supi- 
lin” ang lupa. Isa itong santuwaryo, isang lugar na 
doo'y makasagisag na lumakad ang Diyos at naki- 
pagtalastasan kina Adan at Eva, isa itong sakdal na 
tahanan para sa kanila.--Gen 2:9, 10, 15-18, 21, 22; 
1:28, 3:8-19, tingnan ang PARAISO. 

Bagaman hindi sinabi ng Bibliya kung gaano ka- 
tagal nanatili ang mga kerubin upang bantayan 
ang daan patungo sa punungkahoy ng buhay, posi- 
bleng nagpatuloy ang kaayusang ito hanggang no- 
ong Baha, 1,656 na taon pagkaraang lalangin si 
Adan. Palibhasa'y hindi na naalagaan ni Adan, na 
pinalayas kasama ni Eva dahil sa kanilang pagsu- 
way nang kumain sila mula sa ipinagbawal na pu- 
nungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, 
malamang na nasira na ang hardin. Anuman ang 
naging kalagayan, maaaring, pinakamatagal na, na- 
pawi ito sa pamamagitan ng Baha.--Tingnan ang 
EDEN Blg. 1. 

Mga ilang siglo pagkatapos ng Baha, muling na- 
gunita ang kagandahan ng hardin ng Eden nang ta- 
nawin ni Lot ang buong Distrito ng Jordan, anupat 
namasdan niya “na lahat niyaon ay isang pook na 
natutubigang mainam . . . tulad ng hardin ni Jeho- 
va.” (Gen 13:10) Pinanatili ni Jehova ang Kaniyang 
mga mata sa Lupang Pangako, sa gayo'y iningatan 
Niya ito bilang mana para sa Israel. Ipinakita ni Moi- 
ses ang kaibahan nito sa Ehipto, na doo'y kailangan 
pang magpatubig ang mga Israelita gaya sa isang 
hardin ng mga gulay, anupat inilarawan niya ang 
Lupang Pangako bilang isang lupain na dinidilig ng 
“ulan ng langit.”--Deu 11:10-12. 

Makasagisag na mga Paggamit. Sa isang ba- 
bala para sa Juda sa pamamagitan ni Joel, buma- 
banggit si Jehova ng “isang bayan na malaki at ma- 
kapangyarihan” na magwawasak sa lupain, anupat 
mula sa kalagayang “katulad ng hardin ng Eden" ay 
gagawin itong isang ilang. (Joe 2:2, 3) Kabaligtaran 
naman nito, yaong mga gumagawa ng kalooban ni 
Jehova at kalugud-lugod sa kaniya ay inihahalintu- 
lad sa isang hardin na nadidiligang mainam. (Isa 
58:8-11) Gayon ang magiging kalagayan noon ng 


904 


katipang bayan ni Jehova kapag isinauli na sila 
mula sa pagkatapon sa Babilonya.--Isa 51:3, 11; Jer 
31:10-12. 

Sa Ezekiel 28:12-14, sinasabing ang “hari ng Tiro” 
ay naroon sa hardin ng Eden at sa “banal na bundok 
ng Diyos.” Sa tabi ng mga dalisdis ng Bundok Leba- 
non na bantog dahil sa mga sedro nito, ang hari, sa- 
mantalang nagagayakan ng mahahabang damit na 
napakagaganda at ng maharlikang karilagan, ay pa- 
rang nasa isang hardin ng Eden at nasa isang bun- 
dok ng Diyos. 

Sa Awit ni Solomon, sa isang hardin inihalintulad 
ng mangingibig na pastol ang kaibigan niyang ba- 
baing Shulamita, isang hardin na kaiga-igaya, ma- 
ganda, kalugud-lugod, at may maiinam na bunga. 
--Sol 4:12-16. 


HAREP [nangangahulugang “Siya ay Nandusta 
(Nangutya)"]. Isang inapo ni Juda, anak ni Hur at 
“ama ni Bet-gader.”--1ICr 2:3, 50, 51: tingnan ang 
BET-GADER. 


HARHAIAS. Ama ni Uziel. Ang anak ni Har- 
haias, isang panday-ginto, ay nagkumpuni sa pader 
ng Jerusalem sa ilalim ng pangangasiwa ni Nehe- 
mias.--Ne 3:8. 


HARHAS. [olo ni Salum na asawa ng propeti- 
sang si Hulda. (2Ha 22:14) Sa tekstong Masoretiko, 
ang kaniyang pangalan ay itinatala bilang Hasrah 
sa 2 Cronica 34:22. 


HARHUR [Nag-aapoy na Lagnat]. Ulo ng ang- 
kan ng isang pamilya ng mga Netineong alipin sa 
templo. “Ang mga anak ni Harhur” ay nakatalang 
kabilang sa mga bumalik kasama ni Zerubabel mula 
sa Babilonya noong 537 B.C.E.--Ezr 2:1, 2, 43, 51, 
Ne 7:46, 53. 


HARI. Isang soberano na may awtoridad na 
mamahala sa iba. Si Jehova ang kataas-taasang 
Hari, anupat walang limitasyon ang kaniyang ka- 
pangyarihan at awtoridad. Ang mga hari ng Juda 
ay nakabababang mga hari na kumatawan sa Kani- 
yang soberanya sa lupa. Tulad nila, si Jesu-Kristo 
ay isang nakabababang Hari, ngunit lubhang naka- 
hihigit ang kapangyarihan niya kaysa sa kapangya- 
rihan ng makalupang mga haring iyon, sapagkat 
inilagay siya ni Jehova sa posisyon bilang tagapa- 
mahala ng sansinukob. (Fil 2:9-11) Sa gayon, si 
Jesu-Kristo ay ginawang “Hari ng mga hari at Pa- 
nginoon ng mga panginoon.”--Apo 19:16; tingnan 
ang JESU-KRISTO, KAHARIAN. 

Sinaunang mga Hari. Sa makalupang mga ta- 
gapamahala, ang hari ay isang lalaking soberano na 
pinagkalooban ng pinakamataas na awtoridad sa 
isang lunsod, isang tribo, isang bansa, o isang im- 


905 


peryo, at kadalasa'y namamahala nang habang- 
buhay. Si Nimrod, isang inapo ni Ham, ang unang 
taong hari sa rekord ng Bibliya. Namahala siya sa 
isang kaharian na nakasasakop sa ilang lunsod sa 
Mesopotamia. Naghimagsik siya laban sa soberanya 
ni Jehova.---Gen 10:6, 8-10. 

Bago pa man magkaroon ng mga hari ang mga 
Israelita, mayroon nang mga hari ang Canaan at 
ang mga bansang nakapalibot dito noong mga araw 
ni Abraham. (Gen 14:1-9) Mula pa noong sinaunang 
panahon, mayroon na ring mga hari ang mga Fi- 
listeo, mga Edomita, mga Moabita, mga Midiani- 
ta, mga Ammonita, mga Siryano, mga Hiteo, mga 
Ehipsiyo, mga Asiryano, mga Babilonyo, mga Per- 
siano, mga Griego, at mga Romano. Marami sa mga 
haring ito ang namahala sa maliliit na teritoryo 
gaya ng isang estadong-lunsod. Halimbawa, ipinag- 
hambog ni Adoni-bezek na lumupig siya ng 70 sa 
gayong mga hari.---Huk 1:7. 

Sa Bibliya, ang unang taong hari na tinukoy bi- 
lang matuwid ay si Melquisedec, ang haring-saser- 
dote ng Salem. (Gen 14:18) Bukod kay Jesu-Kristo, 
na kapuwa Hari at Mataas na Saserdote, si Melquise- 
dec ang tanging tagapamahalang sinang-ayunan 
ng Diyos na humawak ng dalawang katungkulang 
ito. Itinawag-pansin ng apostol na si Pablo na gina- 
mit ng Diyos si Melquisedec bilang isang makasagi- 
sag na paglalarawan kay Kristo. (Heb 7:1-3, 8:1, 6) 
Walang ibang tapat na lingkod ng Diyos, kahit si 
Noe, ang nagtangkang maging hari, at walang sinu- 
man sa kanila ang inatasan ng Diyos sa ganitong 
posisyon hanggang noong ipag-utos niyang pahiran 
si Saul bilang hari. 

Mga Haring Israelita. Sa pasimula, namaha- 
la si Jehova sa Israel bilang isang di-nakikitang Hari 
sa pamamagitan ng iba't ibang indibiduwal, una ay 
sa pamamagitan ni Moises at nang maglaon ay sa 
pamamagitan ng mga taong Hukom mula kay Ot- 
niel hanggang kay Samson. (Huk 8:23, 1Sa 12:12) 
Nang bandang huli, ang mga Israelita ay mapilit na 
humiling ng isang hari upang maging tulad sila ng 
mga bansang nasa palibot nila. (1Sa 8:5-3, 19) Sa 
ilalim ng legal na probisyon sa tipang Kautusan para 
sa isang taong hari na aatasan ng Diyos, inatasan ni 
Jehova si Saul na mula sa tribo ni Benjamin sa pa- 
mamagitan ng propetang si Samuel. (Deu 17:14-20, 
1Sa 9:15, 16; 10:21, 24) Dahil naging masuwayin at 
pangahas si Saul, naiwala niya ang pagsang-ayon ni 
Jehova at ang pagkakataong magpasimula ng isang 
dinastiya ng mga hari. (1Sa 13:1-14, 15:22-28) Sa 
gayon, bumaling si Jehova sa tribo ni Juda at pinili 
niya si David na anak ni Jesse upang maging kasu- 
nod na hari ng Israel. (1Sa 16:13, 17:12) Dahil may- 
katapatang itinaguyod ni David ang pagsamba kay 
Jehova at ang Kaniyang mga kautusan, nagkapribi- 


HARI 


lehiyo siya na magtatag ng isang dinastiya ng mga 
hari. (2Sa 7:15, 16) Sa ilalim ng paghahari ni Solo- 
mon, na isang anak ni David, naabot ng mga Israe- 
lita ang tugatog ng kasaganaan.--I1Ha 4:25: 2Cr 
1:15. 

Noong panahon ng paghahari ng anak ni Solomon 
na si Rehoboam, nahati ang bansa sa dalawang 
kaharian. Ang unang hari ng hilagang sampung- 
tribong kaharian, karaniwang tinatawag na Israel, 
ay si Jeroboam na anak ni Nebat na mula sa tribo ni 
Efraim. (1Ha 11:26, 12:20) Naging masuwayin siya 
at hinikayat niya ang kaniyang bayan na sumamba 
sa mga ginintuang guya. Dahil sa pagkakasalang ito, 
naiwala niya ang pagsang-ayon ni Jehova. (1Ha 
14:10, 16) May kabuuang 20 hari ang namahala 
sa hilagang kaharian mula noong 997 hanggang 
740 B.C.E., na nagsimula kay Jeroboam at nagtapos 
kay Hosea na anak ni Elah. Sa timugang kahari- 
an, ang Juda, 19 na hari ang naghari mula noong 
997 hanggang 607 B.C.E., na nagsimula kay Reho- 
boam at nagtapos kay Zedekias. (Hindi kabilang dito 
si Athalia, na isang mang-aagaw ng trono at hindi 
hari.)--Tingnan ang KRONOLOHIYA, PAGLILIBING, MGA 
DAKONG LIBINGAN. 

Mga kinatawang inatasan ng Diyos. Si Je- 
hova ang nag-aatas ng mga hari sa kaniyang ba- 
yan, at dapat silang gumanap bilang kaniyang mga 
kinatawang hari, anupat umuupo sila hindi sa sa- 
rili nilang trono, kundi sa “trono ng paghahari 
ni Jehova,” samakatuwid nga, bilang mga kinata- 
wan ng kaniyang teokratikong pamamahala. (1Cr 
28:5: 29:23) Taliwas sa kaugalian ng ilang grupo ng 
mga tao sa Silangan noong panahong iyon, hindi 
ginawang diyos ng bansang Israel ang kanilang 
mga hari. Ang lahat ng hari ng Juda ay itinuring na 
mga pinahiran ni Jehova, bagaman hindi espesipi- 
kong binanggit ng rekord kung literal na pinahiran 
ng langis ang bawat indibiduwal na hari nang lu- 
muklok ito sa trono. Iniulat ang paggamit ng literal 
na langis na pamahid nang itatag ang isang bagong 
dinastiya, nang pag-agawan ang trono noong ma- 
tanda na si David at gayundin noong mga araw ni 
Jehoas, at nang iluklok sa trono ang nakababatang 
anak na si Jehoahaz sa halip na ang nakatatanda sa 
kaniya. (1Sa 10:1, 16:13, 1Ha 1:39, 2Ha 11:12, 23:30, 
31, 34, 36) Gayunpaman, malamang na karaniwang 
kaugalian noon ang gayong pagpapahid. 

Ang hari ng Juda ang punong administrador ng 
mga gawain ng bansa, bilang isang pastol ng bayan. 
(Aw 78:70-72) Karaniwan nang siya ang nangu- 
nguna sa pakikipagbaka. (1Sa 8:20; 2Sa 21:17; 1Ha 
22:29-33) Siya rin ang nagsilbing mas mataas na 
korte ng sistemang hudisyal, bagaman sumasang- 
guni ang mataas na saserdote kay Jehova para sa 
mga pasiya sa ilang bagay na may kinalaman sa 


HARI 


estado at sa mga usapin na napakahirap pagpasiya- 
han o walang sapat na katibayan mula sa bibig ng 
mga saksi.---1Ha 3:16-28. 

Mga salik na pumapatnubay sa hari. Ang 
mga salik na pumapatnubay sa hari sa paggamit 
niya ng awtoridad ay ang kaniyang pagkatakot sa 
Diyos, ang kautusan ng Diyos, na dapat niyang sun- 
din, at ang impluwensiya ng mga propeta at mga 
saserdote pati na ang mga payo ng matatandang la- 
laki. Kailangan siyang sumulat para sa kaniyang sa- 
rili ng isang kopya ng Kautusan at dapat niyang ba- 
sahin iyon sa lahat ng mga araw ng kaniyang 
buhay. (Deu 17:18, 19) Yamang siya ang panta- 
nging lingkod at kinatawan ni Jehova, mananagot 
siya kay Jehova. Nakalulungkot, maraming Judea- 
nong hari ang hindi sumunod sa inilaang patnubay 
at naging mapaniil at balakyot na mga tagapama- 
hala.--1Sa 22:12, 13, 17-19, 1Ha 12:12-16, 2Cr 33:9. 

Lider ng relihiyon. Bagaman ayon sa kautu- 
san ay hindi maaaring maging saserdote ang hari, 
siya ang dapat na maging pangunahing di-saser- 
doteng tagapagtaguyod ng pagsamba kay Jehova. 
Kung minsan, pinagpapala ng hari ang bansa sa pa- 
ngalan ni Jehova at kinakatawanan niya ang bayan 
sa panalangin. (2Sa 6:18, 1Ha 8:14, 22, 54, 55) Bu- 
kod sa pananagutan niya na ingatan ang relihiyon 
ng taong-bayan laban sa idolatriya, may awtoridad 
siya na alisin sa posisyon ang isang di-tapat na ma- 
taas na saserdote, gaya ng ginawa ni Haring Solo- 
mon sa mataas na saserdoteng si Abiatar nang 
suportahan nito ang pagtatangka ni Adonias na 
agawin ang trono.---1Ha 1:7: 2:27. 

Mga asawa at pag-aari. Kabilang sa mga ka- 
ugalian ng mga Judeanong hari sa pag-aasawa at 
pagpapamilya ang pagkakaroon ng maraming asa- 
wa at babae, bagaman itinakda ng Kautusan na hin- 
di dapat magparami ng mga asawa ang hari para sa 
kaniyang sarili. (Deu 17:17) Ang mga babae ng hari 
ay itinuturing na mga pag-aari ng monarkiya at ipi- 
napasa sa kahalili sa trono kasama ng mga karapa- 
tan at pag-aari ng hari. Ang pakikipag-asawa o pag- 
kuha sa isa sa mga babae ng namatay na hari ay 
katumbas ng pag-angkin sa trono. Kaya naman 
nang sipingan ni Absalom ang mga babae ng kani- 
yang ama na si Haring David, at nang hilingin ni 
Adonias na maging asawa niya si Abisag, ang taga- 
pag-alaga at kasama ni David noong matanda na 
ito, iyon ay katumbas ng pag-angkin nila sa trono. 
(2Sa 16:21, 22, 1Ha 2:15-17, 22) Iyon ay pagtataksil 
sa hari. 

Bukod sa personal na ari-arian ng hari, mga sam- 
sam sa digmaan, at mga kaloob (1Cr 18:10), may iba 
pang pinagkukunan ng kita ang hari. Kabilang sa 
mga ito ang pantanging pagbubuwis sa ani ng lupa- 


906 


in para sa maharlikang sambahayan, tributo mula 
sa nasupil na mga kaharian, singil na ipinapataw sa 
mga naglalakbay na mangangalakal na dumaraan 
sa lupain, at mga negosyo, gaya ng mga pangkat ng 
mga barkong pangkalakal ni Solomon.---1Ha 4:7, 27, 
28: 9:26-28, 10:14, 15. 

Kawalang-Katatagan ng Hilagang Kaharian. 
Sa hilagang kaharian ng Israel, ang tagapagmana 
ang humahalili sa trono maliban kung may nangya- 
ring pagpaslang sa tagapagmana o paghihimagsik. 
Dahil sa pagsasagawa nila ng huwad na relihiyon, 
nagkaroon ng maraming kaguluhan sa hilagang ka- 
harian anupat naging malimit ang pagpaslang sa 
mga hari nito at ang pag-agaw sa trono. Dalawang 
dinastiya lamang ang tumagal nang mahigit sa da- 
lawang salinlahi, yaong kay Omri at kay Jehu. Palib- 
hasa'y wala sila sa ilalim ng Davidikong tipan ukol 
sa kaharian, walang sinuman sa mga hari ng hila- 
gang kaharian ang umupo sa “trono ng paghahari ni 
Jehova” bilang pinahiran ni Jehova.--1Cr 28:5. 

Mga Haring Gentil at Nakabababang mga 
Hari. Ang mga haring Babilonyo ay opisyal na 
itinatalaga bilang mga monarka sa buong Imperyo 
ng Babilonya sa pamamagitan ng paghawak nila sa 
kamay ng ginintuang imahen ni Marduk. Ginawa 
ito ni Cirong Dakila upang makontrol ang Imperyo 
ng Babilonya kahit hindi niya nilupig ang buong im- 
peryo sa pamamagitan ng pagbabakang militar. 

Ang ibang mga hari ay umupo sa kanilang trono 
dahil inatasan sila ng isang hari na nakatataas sa 
kanila, gaya halimbawa ng hari na lumupig sa kani- 
lang teritoryo. Karaniwang kaugalian ng mga hari 
na pamahalaan ang mga lupaing nalupig nila sa pa- 
mamagitan ng kanilang sakop na mga katutubong 
hari. Halimbawa, si Herodes na Dakila ay naging sa- 
kop na hari ng Roma para sa Judea (Mat 2:1), at 
si Aretas na hari ng mga Nabateano ay itinalaga 
ng Roma sa kaniyang kaharian bilang sakop.---2Co 
11:32. 

Ang mga haring di-Israelita ay mas mahirap lapi- 
tan ng kanilang mga sakop kaysa sa mga tagapama- 
hala ng bayan ng Diyos. Maliwanag na nakikiha- 
lubilo ang mga haring Israelita sa kanilang mga 
kababayan. Kadalasa'y napakatayog ng mga haring 
Gentil. Kapag ang isa ay pumasok sa pinakaloob na 
korte ng Persianong hari nang walang malinaw na 
pahintulot, awtomatiko siyang nagiging marapat sa 
kamatayan malibang ibigay ng hari ang kaniyang 
pagsang-ayon sa pamamagitan ng pag-uunat ng 
kaniyang setro, gaya ng ginawa kay Esther. (Es 4: 
11, 16) Gayunman, maaaring dinggin ng Romanong 
emperador ang isang mamamayang Romano kung 
iniaapela nito ang pasiya ng isang mas mababang 
hukom, ngunit dadaan muna ito sa maraming mas 
mabababang opisyal.---Gaw 25:11, 12. 


907 


HARI, MGA AKLAT NG MGA. Mga aklat 
ng Banal na Kasulatan na naglalahad sa kasaysayan 
ng Israel mula noong mga huling araw ni Ha- 
ring David hanggang noong palayain si Haring Je- 
hoiakin mula sa bilangguan sa Babilonya. 

Noong una, ang dalawang aklat ng Mga Hari ay 
magkasama sa iisang balumbon na tinatawag na 
Mga Hari (sa Heb., Mela:khim'), at sa Bibliyang He- 
breo sa ngayon ay itinuturing pa rin ang mga 
ito bilang iisang aklat, ang ikaapat sa seksiyon na 
tinatawag na Unang mga Propeta. Sa Griegong Sep- 
tuagint, ang Mga Aklat ng Mga Hari ay tinata- 
wag na Ikatlo at Ikaapat na Kaharian, yamang ang 
Mga Aklat ng Samuel ang tinutukoy na Una at Ika- 
lawang Kaharian. Sa Latin na Vulgate, ang grupong 
ito ng mga aklat ay kilala bilang ang apat na aklat 
ng Mga Hari dahil mas pinili ni Jerome ang panga- 
lang Regum (Mga Hari), alinsunod sa titulong He- 
breo, kaysa sa Regnorum (Mga Kaharian) na literal 
na salin ng titulo sa Septuagint. Praktikal lamang na 
sa Septuagint ay hinati sa dalawa ang aklat sapagkat 
ang Griegong salin na may mga patinig ay nangai- 
langan ng espasyo na halos doble niyaong sa He- 
breo, na sinimulan lamang gamitan ng mga patinig 
noong ikalawang kalahatian ng unang milenyo ng 
Karaniwang Panahon. Sa mga bersiyong Griego, 
hindi pare-pareho ang pagkakahati sa pagitan ng 
Ikalawang Samuel at ng Unang Hari. Halimbawa, sa 
mapanuring rebisyon ng Septuagint ni Lucian, ang 
Unang Hari ay sinimulan niya sa 1 Hari 2:12 ng 
ating makabagong-panahong mga Bibliya. 

Pagsulat ng mga Aklat. Bagaman ang panga- 
lan ng manunulat ng mga aklat ng Mga Hari ay hin- 
di binanggit sa dalawang ulat, ipinahihiwatig sa Ka- 
sulatan at pinatototohanan ng tradisyong Judio na 
si Jeremias ang sumulat ng mga ito. Maraming sa- 
lita at ekspresyong Hebreo na matatagpuan sa dala- 
wang aklat na ito ang hindi lumilitaw sa ibang ba- 
hagi ng Bibliya maliban sa hula ni Jeremias. Ang 
mga aklat ng Mga Hari at ang aklat ng Jeremias ay 
nagsisilbing kapupunan ng isa't isa, karaniwan na, 
kapag ang mga pangyayari ay inilahad na nang de- 
talyado sa mga aklat ng Mga Hari, pahapyaw na la- 
mang itong sinasaklaw sa aklat ng Jeremias, at to- 
too rin ang kabaligtaran nito. Ang hindi pagbanggit 
kay Jeremias sa mga aklat ng Mga Hari, bagaman 
isa siyang napakaprominenteng propeta, ay maka- 
tuwiran lamang na asahan kung si Jeremias ang 
manunulat, sapagkat detalyadong isinasalaysay ang 
kaniyang mga gawain sa aklat na nagtataglay ng 
kaniyang pangalan. Ang mga aklat ng Mga Hari ay 
naglalahad ng mga kalagayan sa Jerusalem pagka- 
tapos na magsimula ang pagkatapon, sa gayo'y ipi- 
nahihiwatig na hindi dinala sa Babilonya ang manu- 
nulat, na totoo sa kaso ni Jeremias.---Jer 40:5, 6. 


HARI, MGA AKLAT NG MGA 


Ayon sa ilang iskolar, ang mga aklat ng Mga Hari 
ay kakikitaan ng katibayan na ginawa ito ng mahi- 
git sa isang manunulat o tagapagtipon. Gayunman, 
maliban sa pagkakaiba-ibang bunga ng ginamit na 
mga mapagkukunan ng impormasyon, dapat pansi- 
nin na ang pananalita, istilo, bokabularyo, at balari- 
la ng mga aklat ay walang pagbabago. 

Ang Unang Hari ay sumasaklaw ng isang yugto 
na mga 129 na taon, pasimula sa mga huling araw 
ni Haring David, noong mga 1040 B.C.E., hang- 
gang sa kamatayan ng Judeanong si Haring Jehosa- 
pat noong mga 911 B.C.E. (1Ha 22:50) Ang Ikala- 
wang Hari naman ay mula sa paghahari ni Ahazias 
(mga 920 B.C.E.) hanggang sa katapusan ng ika-37 
taon ng pagkatapon ni Jehoiakin, noong 580 B.C.E., 
isang yugto na mga 340 taon. (2Ha 1:1, 2, 25:27-30) 
Samakatuwid, ang pinagsamang ulat ng mga aklat 
ng Mga Hari ay sumasaklaw nang mga apat at ka- 
lahating siglo sa kasaysayang Hebreo. Yamang ka- 
bilang sa mga nakatala ang mga pangyayari hang- 
gang noong 580 B.C.E., hindi posible na natapos ang 
mga aklat bago ang petsang iyon, at dahil walang 
binabanggit tungkol sa pagtatapos ng pagkatapon sa 
Babilonya, ang mga ito, bilang iisang balumbon, ay 
tiyak na nakumpleto bago ang panahong iyon. 

Lumilitaw na sa Juda isinulat ang kalakhang ba- 
hagi ng dalawang aklat yamang naroon ang kara- 
mihan sa materyal na mapagkukunan ng imporma- 
syon. Gayunman, makatuwirang ipalagay na ang 
Ikalawang Hari ay natapos sa Ehipto, kung saan di- 
nala si Jeremias pagkatapos na maganap ang pag- 
paslang kay Gedalias sa Mizpa.---Jer 41:1-3, 43:5-8. 

Mula't sapol, ang mga aklat ng Mga Hari ay baha- 
gi na ng Judiong kanon at tinatanggap bilang kano- 
nikal. Angkop lamang iyan, sapagkat higit pang pi- 
nalalawak ng mga aklat na ito ang pangunahing 
tema ng Bibliya, ang pagbabangong-puri ng sobera- 
nya ni Jehova at ang ganap na katuparan ng layu- 
nin niya para sa lupa, sa pamamagitan ng kaniyang 
Kaharian sa ilalim ni Kristo, ang ipinangakong Bin- 
hi. Karagdagan pa, tatlong pangunahing propeta, 
sina Elias, Eliseo, at Isaias, ang itinatampok sa mga 
aklat, at ang kanilang mga hula ay ipinakikitang na- 
tupad nang walang mintis. Ang mga pangyayaring 
nakatala sa mga aklat ng Mga Hari ay tinukoy at ni- 
linaw sa ibang bahagi ng Kasulatan. Tatlong beses 
na tinukoy ni Jesus ang mga nakasulat sa mga ak- 
lat na ito---hinggil kay Solomon (Mat 6:29), sa rey- 
na ng timog (Mat 12:42, ihambing ang 1Ha 10:1-9), 
at sa babaing balo ng Zarepat at kay Naaman (Luc 
4:25-27: ihambing ang 1Ha 17:8-10, 2Ha 5:8-14). Bi- 
nanggit ni Pablo ang ulat may kinalaman kay Elias 
at sa 7,000 lalaki na hindi nagluhod ng tuhod kay 
Baal. (Ro 11:2-4, ihambing ang 1Ha 19:14, 18.) Tinu- 
koy ni Santiago ang mga panalangin ni Elias para sa 


HARI, MGA AKLAT NG MGA 


tagtuyot at ulan. (San 5:17, 18; ihambing ang 1Ha 
17:1: 18:45.) Ang mga pagbanggit na ito sa mga 
pagkilos ng mga indibiduwal na inilarawan sa mga 
aklat ng Mga Hari ay nagpapatunay na kanonikal 
ang mga akdang ito. 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG UNANG HARI 


908 


Ang malaking bahagi ng mga aklat ng Mga Hari 
ay tinipon mula sa nakasulat na mga rekord, at ma- 
linaw na ipinakita ng manunulat na sumangguni 
siya sa panlabas na mga rekord na ito para sa ilang 
impormasyon. Binanggit niya ang “aklat ng mga 


Isang maikling sumaryo ng kasaysayan ng kaharian ng Juda at 
ng kaharian ng Israel mula noong mga huling araw ni David 
hanggang noong mamatay si Jehosapat 


Sa pasimula, ang aklat ng Unang Hari ay kasama ng Ikalawang 
Hari sa iisang balumbon 


Nakilala si Solomon sa kaniyang natatanging karunu- 
ngan noong pasimula ng pamamahala niya, ngunit 
siya'y nag-apostata nang bandang huli 
Sa pamamagitan ng matatag na pagkilos, hinadlangan ni Na- 

tan ang pagtatangka ni Adonias na maging hari sa Israel: 
iniluklok si Solomon sa trono (1:5-2:12) 


Nang tanungin ni Jehova si Solomon kung ano ang nais niya, 
humiling siya ng karunungan: pinagkalooban din siya ng ka- 
yamanan at kaluwalhatian (3:5-15) 

Nakita ang bigay-Diyos na karunungan ni Solomon nang ha- 
wakan niya ang kaso ng dalawang patutot, na kapuwa nag- 
angking ina ng iisang sanggol (3:16-28) 

Nanagana si Haring Solomon, gayundin ang Israel sa ilalim ng 
kaniyang pamamahala, ang walang-katulad na karunungan 
ng hari ay napabantog sa buong daigdig (4:1-34: 10:14-29) 

Itinayo ni Solomon ang templo ni Jehova at, nang maglaon, 
ang mga gusali ng palasyo: pagkatapos, ang lahat ng ma- 
tatandang lalaki ng Israel ay nagtipon para sa pagpapasi- 
naya (5:1-8:66) 

Pinabanal ni Jehova ang templo at tiniyak kay Solomon na 
magiging permanente ang maharlikang linya, ngunit binaba- 
laan niya ito laban sa kawalang-katapatan (9:1-9) 


Dumalaw ang reyna ng Sheba upang makita niya mismo ang 
karunungan at kasaganaan ni Solomon (10:1-13) 


Noong matanda na si Solomon, siya ay naimpluwensiyahan ng 
kaniyang maraming asawang banyaga at sumunod sa mga 
banyagang diyos (11:1-8) 

Nahati sa dalawa ang bansa, itinatag ang pagsamba 
sa guya upang ang mga nasa hilagang kaharian ay 
huwag nang umahon sa Jerusalem 
Dahil sa pag-aapostata ni Solomon, inihula ni Jehova na ma- 

hahati ang bansa (11:11-13) 


Pagkamatay ni Solomon, pinagbantaan ng kaniyang anak na 
si Rehoboam ang bayan na papatawan niya sila ng mas 
mabigat na pamatok, sampung tribo ang naghimagsik at gi- 
nawa nilang hari si Jeroboam (12:1-20) 

Sa hilagang kaharian, itinatag ni Jeroboam ang pagsamba sa 
mga ginintuang guya upang huwag nang pumaroon sa Jeru- 
salem ang kaniyang mga sakop para sumamba at upang 
maiwasan ang posibilidad na naisin nila na muling pagka- 
isahin ang kaharian (12:26-33) 

Ang timugang kaharian ng Juda ay nagkaroon ng ma- 
bubuti at masasamang hari 

Pinahintulutan ni Rehoboam at ng kaniyang kahaliling si 
Abiam ang karima-rimarim na huwad na pagsamba (14:21- 
24: 15:1-3) 


Aktibong itinaguyod ng anak ni Abiam na si Asa at ng anak 
nito na si Jehosapat ang tunay na pagsamba (15:9-15: 
22:41-43) 

Ang hilagang kaharian ng Israel ay niligalig ng mga 
pag-aagawan sa kapangyarihan, mga pagpaslang, at 
idolatriya 
Naging hari ang anak ni Jeroboam na si Nadab: pinaslang ni 

Baasa si Nadab at inagaw nito ang trono (15:25-30) 


Humalili sa trono ang anak ni Baasa na si Elah, na pinaslang 
naman ni Zimri: nagpatiwakal si Zimri nang matatalo na 
siya ni Omri (16:6-20) 

Humantong sa digmaang sibil ang tagumpay ni Omri, nang 
dakong huli, si Omri ang nagwagi at naging hari, at nang 
maglaon ay itinayo niya ang Samaria, ang kaniyang mga 
pagkakasala ay mas malubha pa kaysa sa ginawa ng nau- 
nang mga hari (16:21-28) 

Si Ahab ay naging hari at nag-asawa sa anak ni Etbaal na 
hari ng mga Sidonio: pinasimulan niya sa Israel ang pag- 
samba kay Baal (16:29-33) 

Nagwakas sa isang alyansa ang pagdidigmaan ng Juda 
at Israel 

Pagdidigmaan sa pagitan nina Jeroboam at Rehoboam, at 
nina Jeroboam at Abiam, nakipaglaban si Baasa kay Asa 
(15:6, 7, 16-22) 

Nakipag-alyansa si Jehosapat kay Ahab (22:1-4, 44) 

Sina Jehosapat at Ahab ay magkasamang nakipagbaka laban 
sa Ramot-gilead, napatay si Ahab (22:29-40) 

Gawaing panghuhula sa Israel at Juda 


Inihula ni Ahias na sampung tribo ang pupunitin mula sa 
sambahayan ni David: nang maglaon, ipinahayag niya ang 
hatol ni Jehova laban kay Jeroboam (11:29-39: 14:7-16) 

Inihatid ni Semaias ang salita ni Jehova na si Rehoboam at 
ang mga sakop nito ay hindi dapat makipaglaban sa ma- 
paghimagsik na sampung tribo (12:22-24) 

Ipinatalastas ng isang lalaki ng Diyos ang hatol ni Jehova la- 
ban sa altar na nasa Bethel na ukol sa pagsamba sa guya 
(13:1-3) 

Ipinahayag ni Jehu na anak ni Hanani ang hatol ni Jehova la- 
ban kay Baasa (16:1-4) 

Inihula ni Elias na magkakaroon ng mahabang tagtuyot 
sa Israel: noong panahon ng tagtuyot, makahimala ni- 
yang pinangyari na tumagal ang panustos na pagkain ng 
isang babaing balo at binuhay niyang muli ang anak nito 
(17:1-24) 

Iminungkahi ni Elias ang isang pagsubok sa Bundok Carmel 
upang malaman kung sino ang tunay na Diyos: nang mapa- 
tunayang si Jehova ang tunay, ang mga propeta ni Baal ay 
pinatay: tumakas si Elias sapagkat nais siyang ipapatay ng 
asawa ni Ahab na si Jezebel, ngunit isinugo ni Jehova ang 
propeta upang pahiran sina Hazael, Jehu, at Eliseo (18:17- 
19:21) 

Inihula ni Micaias na matatalo si Ahab sa pagbabaka 
(22:13-28) 


909 


pangyayari kay Solomon” (1Ha 11:41), ang “aklat ng 
mga pangyayari nang mga araw ng mga hari sa 
Juda” (1Ha 15:7, 23), at ang “aklat ng mga pangya- 
yari nang mga araw ng mga hari sa Israel” (1Ha 
14:19: 16:14). 

Ang isa sa pinakamatatandang umiiral na ma- 
nuskritong Hebreo na naglalaman ng kumpletong 
mga aklat ng Mga Hari ay tinatakdaan ng petsang 


HARI, MGA AKLAT NG MGA 


1008 C.E. Ang mga aklat ng Mga Hari (sa Griego) 
ay nasa Vatican No. 1209 at Alexandrine Manuscript 
ngunit wala sa Sinaitic Manuscript. Natagpuan sa 
mga yungib ng Qumran ang mga piraso ng mga ak- 
lat ng Mga Hari, maliwanag na mula pa sa yugtong 
B.C.E. 

Ipinakikita ng balangkas ng mga aklat na ito 
na ang manunulat o tagapagtipon ay nagbigay 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG IKALAWANG HARI 


Pagpapatuloy ng kasaysayan ng Juda at ng Israel na sinimulan 
sa Unang Hari, umabot ito sa pagkawasak ng Samaria at 
nang maglaon ay ng Jerusalem, dahil sa kawalang-katapatan 


Malamang na natapos itong isulat sa Ehipto mga 27 taon pag- 
karaang wasakin ng Babilonya ang Jerusalem 


Pagkatapos ni Elias, naglingkod si Eliseo bilang pro- 
peta ni Jehova 


Inihula ni Elias na mamamatay si Ahazias, nagpababa rin 
siya ng apoy sa dalawang walang-galang na pinuno ng mili- 
tar at sa mga pangkat nila na tig-50 na isinugo upang ku- 
nin siya (1:2-17) 

Kinuha si Elias sa pamamagitan ng isang buhawi, naiwan kay 
Eliseo ang opisyal na kasuutan nito (2:1-13) 


Hinawi ni Eliseo ang Jordan at pinabuti niya ang tubig sa 
Jerico: nailigtas ng kaniyang kinasihang payo ang magka- 
kaalyadong mga hukbo ng Israel, Juda, at Edom mula sa 
kamatayan dahil sa kawalan ng tubig at nagbunga iyon ng 
pagkatalo ng mga Moabita, pinarami niya ang panustos na 
langis ng isang babaing balo, binuhay niyang muli ang anak 
ng isang babaing Sunamita, pinangyari niyang mawala ang 
lason sa nilaga, pinarami niya ang kaloob na tinapay at bu- 
til, pinagaling niya ang ketong ni Naaman, ipinahayag ni- 
yang ang ketong ni Naaman ay malilipat sa sakim na si 
Gehazi at sa supling nito, at pinalutang niya ang talim ng 
palakol na hiniram lamang (2:14-6:7) 


Patiunang binabalaan ni Eliseo ang hari ng Israel hinggil sa 
biglaang mga pagsalakay ng mga Siryano: isang hukbo ng 
mga Siryano ang dumating upang hulihin siya ngunit pina- 
sapitan ni Jehova ang mga ito ng pansamantalang mental 
na pagkabulag, kinubkob ng mga Siryano ang Samaria, at 
isinisi kay Eliseo ang taggutom na ibinunga nito: inihula 
niya na magwawakas ang taggutom (6:8-7:2) 

Tinapos ni Eliseo ang atas na ibinigay kay Elias nang sabihin 
niya kay Hazael na ito ang magiging hari ng Sirya at nang 
magsugo siya ng isang mensahero upang pahiran nito si 
Jehu bilang hari ng Israel (8:7-13, 9:1-13) 

Kumilos si Jehu laban sa sambahayan ni Ahab at binunot 
niya ang pagsamba kay Baal mula sa Israel (9:14-10:28) 


Nang malapit nang mamatay si Eliseo, dinalaw siya ng apo ni 
Jehu na si Haring Jehoas: inihula niya na tatlong beses 
itong magtatagumpay laban sa Sirya (13:14-19) 

Ang kawalang-galang ng Israel kay Jehova ay hu- 
mantong sa pagkatapon sa Asirya 

Ang pagsamba sa guya na pinasimulan ni Jeroboam ay nag- 
patuloy noong panahon ng mga paghahari ni Jehu at ng 
kaniyang mga supling na sina Jehoahaz, Jehoas, Jerobo- 
am Il, at Zacarias (10:29, 31; 13:6, 10, 11, 14:23, 24; 15: 
8, 9) 


Noong mga huling araw ng Israel, pinaslang ni Salum 
si Haring Zacarias, ni Menahem si Salum, ni Peka ang 
anak ni Menahem na si Pekahias, at ni Hosea si Peka 
(15:8-30) 

Noong panahon ng paghahari ni Peka, maraming Israelita 
ang ipinatapon ng hari ng Asirya na si Tiglat-pileser Ill: 
noong ikasiyam na taon ni Hosea, winasak ang Samaria 
at dinala sa pagkatapon ang Israel dahil sa kawalang- 
galang kay Jehova, pinamayan sa teritoryo ng Israel ang 
ibang mga grupo ng mga tao (15:29: 17:1-41) 

Ang mga reporma sa relihiyon sa Juda ay hindi nag- 
dulot ng namamalaging pagbabago, winasak ng Ba- 
bilonya ang Jerusalem at dinala sa pagkatapon ang 
bayan ng Diyos 
Si Jehoram ng Juda ay nag-asawa kay Athalia na anak 

nina Ahab at Jezebel; nag-apostata si Jehoram, gayun- 
din ang kaniyang anak na si Ahazias na kasunod niya 
(8:16-27) 

Nang mamatay si Ahazias, tinangka ni Athalia na lipulin ang 
binhi ni David upang siya mismo ang maging tagapamahala: 
si Jehoas, na anak ni Ahazias, ay iniligtas ng kaniyang 
tiya at nang maglaon ay ginawang hari: pinatay si Athalia 
(11:1-16) 

Noong ang mataas na saserdoteng si Jehoiada ay buhay 
pa at nagpapayo kay Jehoas, itinataguyod ng hari ang 
tunay na pagsamba, ngunit patuloy pa rin ang “paghahain 
sa matataas na dako’ noong panahon ng paghahari niya 
at ng kaniyang mga kahalili na sina Amazias, Azarias 
(Uzias), at Jotam (12:1-16: 14:1-4, 15:1-4, 32-35) 

Ang anak ni Jotam na si Ahaz ay nagsagawa ng idolatriya: 
ang anak ni Ahaz na si Hezekias ay nagpatupad ng ma- 
gagandang reporma, ngunit nawalang-saysay ang mga ito 
dahil sa masasamang paghahari ng kaniyang mga kahalili 
na sina Manases at Amon (16:1-4: 18:1-6, 21:1-22) 


Ang anak ni Amon na si Josias ay nagsagawa ng matatag 
na mga hakbang upang maalis sa lupain ang idolatriya: 
napatay siya sa pakikipagbaka kay Paraon Necoh (22:1- 
23:30) 

Ang huling apat na hari ng Juda ay hindi naging tapat: 
ang anak ni Josias na si Jehoahaz ay namatay saman- 
alang bihag sa Ehipto, ang kapatid ni Jehoahaz na si 
Jehoiakim ang naghari bilang kapalit niya, ang anak at 
kahalili ni Jehoiakim na si Jehoiakin ay dinala sa pagka- 
apon sa Babilonya: ang kapatid ni Jehoiakim na si Zede- 
kias ay naghari hanggang sa malupig ng mga Babilonyo 
ang Jerusalem at dalhin sa pagkatapon ang karamihan 
sa mga nakaligtas sa pagkubkob (23:31-25:21) 


HARI, MGA AKLAT NG MGA 


ng angkop na impormasyon hinggil sa bawat hari 
upang ipakita ang kronolohiya ng mga pangyayari 
at upang isiwalat ang pangmalas ng Diyos sa bawat 
hari, paborable man iyon o hindi. Itinatampok bi- 
lang pinakamahalagang salik ang kaugnayan ng ka- 
nilang mga paghahari sa pagsamba kay Jehova. 
Pagkatapos ng pagtalakay sa paghahari ni Solomon, 
mapapansin na maliban sa ilang kaso, isang pang- 
kalahatang balangkas ang sinunod upang ilarawan 
ang bawat paghahari, habang dalawang magkapa- 
nahong ulat ng kasaysayan ang magkasamang ini- 
lalahad. Para sa mga hari ng Juda, kadalasan nang 
binabanggit muna kung sino ang hari ng Israel na 
kapanahon ng bawat hari, pagkatapos ay ang edad 
ng hari, ang haba ng kaniyang pamumuno, ang lu- 
gar kung saan siya namahala, at ang pangalan at 
pinagmulang lupain ng kaniyang ina, anupat ang 
huling nabanggit na detalye ay mahalagang mala- 
man dahil may higit sa isang asawa ang ilang hari 
ng Juda. Sa pagtatapos ng ulat para sa bawat hari, 
binabanggit ang pinagkunan ng impormasyon, ang 
libing ng hari, at ang pangalan ng kaniyang kahali- 
li. Ang ilan sa gayunding mga detalye ay inilalaan 
para sa bawat hari ng Israel, ngunit hindi ibinibigay 
ang edad ng hari noong panahon ng pagluklok niya 
at ang pangalan at pinagmulang lupain ng kani- 
yang ina. Ang impormasyong inilaan sa Una at Ika- 
lawang Hari ay napakalaking tulong sa pag-aaral ng 
kronolohiya ng Bibliya.---Tingnan ang KRONOLOHIYA. 

Ang mga aklat ng Mga Hari ay hindi lamang bas- 
ta mga ulat ng kasaysayan o salaysay ng mga pang- 
yayari gaya ng isang kronika. Iniuulat ng mga ito 
ang mga kaganapan sa kasaysayan lakip ang pali- 
wanag hinggil sa implikasyon ng mga ito. Waring 
hindi isinama sa ulat ang mga bagay na walang 
tuwirang kaugnayan sa pagsulong ng layunin ng 
Diyos at hindi naglalarawan sa mga simulaing umu- 
ugit sa pakikitungo ni Jehova sa kaniyang bayan. 
Ang mga pagkakamali ni Solomon at ng iba pang 
mga hari ng Juda at Israel ay hindi pinagtakpan 
kundi inilahad nang napakatahasan. 

Arkeolohikal na Katibayan. Ang pagkatuk- 
las ng maraming labi ay naglaan ng katibayan na 
ang mga aklat ng Mga Hari ay tumpak pagdating sa 
kasaysayan at heograpiya. Pinatutunayan ng arkeo- 
lohiya, gayundin ng buhay na patotoo sa ngayon, na 
nagkaroon ng mga kagubatan ng sedro sa Lebanon, 
na pinagkunan ni Solomon ng mga tabla para sa ka- 
niyang mga proyekto ng pagtatayo sa Jerusalem. 
(1Ha 5:6: 7:2) May natagpuang katibayan na nagka- 
roon ng mga gawaing pang-industriya sa lunas ng 
Jordan, ang dating lokasyon ng Sucot at Zaretan. 
--1Ha 7:45, 46. 

Ang pagsalakay ni Sisak sa Juda noong panahon 
ni Rehoboam (1Ha 14:25, 26) ay pinatutunayan ng 
sariling rekord ng Paraong iyon sa mga pader ng 


910 


templo ng Karnak sa Ehipto. Inilalarawan sa isang 
itim na batong-apog na obelisko ng Asiryanong si 
Haring Salmaneser III, natagpuan sa Nimrud noong 
1846, ang sa wari'y isang sugo ni Jehu na nakayu- 
kod kay Salmaneser, isang insidente na hindi bina- 
banggit sa mga aklat ng Mga Hari ngunit nagdarag- 
dag ng patotoo na talagang umiral si Haring Jehu 
ng Israel. Lubos namang pinatototohanan ng mga 
guhong natagpuan sa Samaria ang malalaking pro- 
yekto ng pagtatayo ni Ahab, kabilang na ang “ba- 
hay na garing na kaniyang itinayo.”---1Ha 22:39. 

Inilalahad ng Batong Moabita ang ilan sa mga 
pangyayaring naganap noong maghimagsik si Ha- 
ring Mesa laban sa Israel, anupat ibinibigay ang 
bersiyon ng Moabitang monarkang iyon hinggil sa 
nangyari. (2Ha 3:4, 5) Makikita rin sa alpabetikong 
inskripsiyong ito ang Tetragrammaton. 

Ang pangalang Peka ay matatagpuan sa teksto ng 
isang ulat ng kasaysayan na ipinapalagay na kay 
Tiglat-pileser II. (2Ha 15:27) Ang kampanya naman 
ni Tiglat-pileser II laban sa Israel ay binabanggit sa 
kaniyang maharlikang mga ulat ng kasaysayan at 
sa Asiryanong inskripsiyon sa isang gusali. (2Ha 
15:29) Nabasa rin ang pangalang Hosea sa mga ins- 
kripsiyon tungkol sa kampanya ni Tiglat-pileser. 
—2Ha 15:30, Ancient Near Eastern Texts, inedit ni 
J. Pritchard, 1974, p. 282-284. 

Bagaman ang ilan sa mga pakikipagbaka ng Asir- 
yanong si Haring Senakerib ay binabanggit sa kani- 
yang mga ulat ng kasaysayan, hindi binabanggit sa 
mga ito ang pagpuksa ng anghel sa 185,000 sa ka- 
niyang hukbo nang pagbantaan nito ang Jerusalem 
(2Ha 19:35), at hindi natin aasahang isusulat sa ka- 
niyang mapaghambog na mga rekord ang tungkol 
sa napakatinding pagkatalong ito. Kapansin-pansing 
pinatutunayan ng arkeolohiya sa pamamagitan ng 
mga tapyas na cuneiform na nahukay sa Babilonya 
ang huling pangungusap sa mga aklat ng Mga Hari. 
Binabanggit ng mga ito na si Ja'ukinu (Jehoiakin) ay 
nabilanggo sa Babilonya at na pinaglaanan siya 
ng rasyon mula sa maharlikang ingatang-yaman. 
--2Ha 25:30; Ancient Near Eastern Texts, p. 308. 

Mga Katuparan ng mga Hula. Ang mga ak- 
lat ng Mga Hari ay naglalaman ng iba't ibang hula 
at naglalahad sa malinaw na katuparan ng mga ito. 
Halimbawa, ipinakikita ng 1 Hari 2:27 ang katupa- 
ran ng salita ni Jehova laban sa sambahayan ni Eli. 
(1Sa 2:31-36, 3:11-14) Natupad ang mga hula may 
kinalaman kay Ahab at sa kaniyang sambahayan. 
(Ihambing ang 1Ha 21:19-21 sa 1Ha 22:38 at 2Ha 
10:17.) Nagkatotoo ang inihula tungkol kay Jezebel 
at sa kaniyang mga labi. (Ihambing ang 1Ha 21:23 
sa 2Ha 9:30-36.) At pinatutunayan ng mga pangya- 
yari sa kasaysayan na talagang naganap ang inihu- 
lang pagkawasak ng Jerusalem.---2Ha 21: 13. 


911 


Kasama sa maraming punto na itinampok sa mga 
aklat ng Mga Hari ang kahalagahan ng pagsunod sa 
mga kahilingan ni Jehova at ang masasaklap na bu- 
nga ng pagwawalang-bahala sa kaniyang matuwid 
na mga kautusan. Mariing pinatutunayan ng dala- 
wang aklat ng Mga Hari ang katuparan ng inihulang 
mga resulta kapuwa ng pagsunod at ng pagsuway sa 
Diyos na Jehova. 


HARIM [Nakatalaga: Ipinagbawal]. 

1. Isang Aaronikong saserdote na pinili sa pama- 
magitan ng palabunutan upang pangunahan ang 
ika-3 sa 24 na pangkat ng mga saserdote na inorga- 
nisa ni David. (1Cr 24:1, 3, 7, 8) Ang “mga anak [o 
mga inapo] ni Harim” ay binabanggit na kabilang sa 
mga saserdoteng nabuhay pagkaraan ng pagkata- 
pon: 1,017 ang bumalik mula sa Babilonya noong 
537 B.C.E. (Ezr 2:1, 2, 36, 39; Ne 7:42) Si Adna ang 
ulo ng sambahayang ito sa panig ng ama sa sumu- 
nod na salinlahi. (Ne 12:12, 15) Lima “sa mga anak ni 
Harim” ang kumuha ng mga asawang banyaga ngu- 
nit nagpaalis sa mga ito bilang tugon sa payo ni Ezra 
na gawin ang gayon. (Ezr 10:10, 11, 21, 44) Isang ki- 
natawan ng pamilya (o posibleng isa sa kanila na 
may gayunding pangalan) ang sumuporta sa ti- 
pan ng katapatan pagdating ni Nehemias noong 
455 B.C.E.--Ne 9:38, 10:1, 5, 8. 

2. Ang pinagmulan ng isang di-makasaserdoteng 
pamilya na ang 320 sa mga ito ay bumalik mula sa 
Babilonya patungong Jerusalem kasama ni Zeruba- 
bel. (Ezr 2:1, 2, 32, Ne 7:35) Tulad ng mga miyembro 
ng makasaserdoteng pamilya na may gayunding pa- 
ngalan (Blg. 1), walong inapo ng Harim na ito ang 
kumuha rin ng mga asawang banyaga at nagpaalis 
sa mga ito. (Ezr 10:25, 31, 32, 44) Ang kanilang kina- 
tawan ay nagpatotoo rin sa “mapagkakatiwalaang 
kaayusan” na itinatag noong panahon ng pagkago- 
bernador ni Nehemias. (Ne 9:38: 10:1, 14, 27) Ang 
isang “anak” ni Harim, si Malkias, ay tumulong na 
magkumpuni ng pader ng Jerusalem.---Ne 3:11. 


HARINA. Tingnan ang GILINGAN. 


HARIP [nangangahulugang “Siya ay Nandus- 
ta (Nangutya)"]. Ulo ng isang pamilya na dito ay 
112 lalaki ang bumalik mula sa pagkatapon sa Babi- 
lonya noong 537 B.C.E.: tinawag ding Jora. (Ne 7:6, 
7, 24: Ezr 2:18) Ang pangalang Harip ay muling na- 
katalang kabilang sa mga ulo ng bayan, anupat ma- 
liwanag na kinakatawanan ng isang inapo, na nag- 
patotoo sa pamamagitan ng tatak sa kontrata ng 
pagtatapat na ginawa noong panahon ng pagkago- 
bernador ni Nehemias.---Ne 9:38, 10:1, 14, 19. 


HARIPITA [Ni (Kay) Harip o Harup]. Isang ka- 
tawagang ikinapit sa isang Benjamita, si Sepatias, na 
sumama kay David sa Ziklag habang si David ay 
hindi pa makakilos dahil kay Saul. Ang pagtawag 


HAR-MAGEDON 


kay Sepatias bilang isang Haripita ay maaaring na- 
ngangahulugan na alinman sa siya ay katutubo ng 
Harip, o Harup (isang lugar na hindi alam kung saan 
ang lokasyon), o inapo ng isang Harip, o Harup. 
—1Cr 12:1, 2, 5. 


HAR-MAGEDON [mula sa Heb., nanganga- 
hulugang “Bundok ng Megido"]. Ang pangalang ito 
ay tuwirang iniuugnay sa “digmaan ng dakilang 
araw ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat.” Espe- 
sipikong tinutukoy ng terminong ito ang kalagayan, 
o situwasyon, na doo'y tinitipon ang “mga hari ng 
buong tinatahanang lupa” laban kay Jehova at la- 
ban sa kaniyang Kaharian sa ilalim ni Jesu-Kristo. 
Sa ilang bersiyon, isinalin ito bilang “Armagedon.” 
(Apo 16:14, 16, AS-Tg, MB, NPV) Ang pangalang 
Har-Magedon, na hinalaw sa Hebreo, ay nanganga- 
hulugang “Bundok ng Megido.” 

Lumilitaw na walang literal na lugar na tinatawag 
na “Bundok ng Megido,” sa loob o sa labas man ng 
Lupang Pangako, bago o noong panahon ng apostol 
na si Juan, na nag-ulat ng pangitain. Dahil dito, ma- 
liwanag na ang kahulugan ng Har-Magedon ay na- 
uugnay sa mga pangyayaring naganap sa sinau- 
nang lunsod ng Megido. 

Ang Megido, na matatagpuan mga ilang milya sa 
TS ng Bundok Carmel, ay nakatunghay at nangingi- 
babaw sa Kapatagan ng Esdraelon (Jezreel). Kontro- 
lado nito ang pangunahing mga rutang pangkalaka- 
lan at pangmilitar sa H-T at S-K. Si Josue ang unang 
lumupig sa Canaanitang lunsod na ito. (Jos 12:7, 
8, 21) Nang maglaon, malapit sa lugar na ito, nalipol 
ang hukbo ni Jabin na nasa ilalim ng pangunguna ni 
Sisera. Ginamit ni Jehova ang mga puwersa ng kali- 
kasan upang tulungan ang hukbong Israelita sa ila- 
lim ni Barak. Ang ulat ay kababasahan: “Bumaba si 
Barak mula sa Bundok Tabor na kasama ang sam- 
pung libong lalaki sa likuran niya. At nilito ni Jeho- 
va si Sisera at ang lahat ng kaniyang mga karong 
pandigma at ang buong kampo sa pamamagitan ng 
talim ng tabak sa harap ni Barak. Nang dakong huli 
ay bumaba si Sisera mula sa karo at patakbong tu- 
makas. At hinabol ni Barak ang mga karong pandig- 
ma at ang kampo hanggang sa Haroset ng mga ban- 
sa, anupat ang buong kampo ni Sisera ay bumagsak 
sa pamamagitan ng talim ng tabak. Walang naiwan 
kahit isa.”---Huk 4:14-16. 

Pagkatapos ng tagumpay, si Barak at ang propeti- 
sang si Debora ay umawit nang ganito: “Ang mga 
hari ay dumating, sila ay nakipaglaban, noon nga ay 
nakipaglaban ang mga hari ng Canaan sa Taanac sa 
tabi ng tubig ng Megido. Wala silang dinalang paki- 
nabang na pilak. Mula sa langit ay nakipaglaban ang 
mga bituin, mula sa kanilang mga landas ay naki- 
paglaban sila kay Sisera. Tinangay sila ng ilog ng Ki- 
son, ng ilog ng sinaunang mga araw, ng ilog ng 


HARMON 


Kison. Niyapakan mo ang lakas, O kaluluwa ko. Noon 
dumamba ang mga paa ng mga kabayo dahil sa 
pagdaluhong at pagdaluhong ng kaniyang mga ba- 
rakong kabayo.”---Huk 5:19-22. 

Sa Megido namatay si Haring Ahazias ng Juda 
matapos siyang ipapatay ni Jehu. (2Ha 9:27) Dito rin 
namatay si Haring Josias ng Juda nang makasagu- 
pa niya si Paraon Neco. (2Ha 23:29, 30) Ayon sa se- 
kular na kasaysayan, maraming bansa ang nagdig- 
maan sa palibot ng Megido dahil sa estratehikong 
posisyon nito. “Ang mga Judio, mga Gentil, mga Sa- 
raceno, mga krusado, mga Ehipsiyo, mga Persiano, 
mga Druse, mga Turko, at mga Arabe ay pawang 
nagtayo ng kanilang mga tolda sa kapatagan ng Es- 
draelon.'--Word Studies in the New Testament, ni 
M. R. Vincent, 1957, Tomo II, p. 542. 

Sinasabi sa Apocalipsis na ang pinagsama- 
samang mga hukbo ng mga hari sa lupa ay tiniti- 
pon “sa dako [sa Gr., isang anyo ng to'pos] na sa He- 
breo ay tinatawag na Har-Magedon.” (Apo 16:16) Sa 
Bibliya, ang to' pos ay maaaring tumukoy sa isang li- 
teral na lugar (Mat 14:13, 15, 35): sa oportunidad 
o “pagkakataong” taglay ng isa (Gaw 25:16): o sa 
isang makasagisag na dako, kalagayan, o situwa- 
syon (Apo 12:6, 14). Batay sa konteksto, itong hu- 
ling nabanggit na diwa ang tinutukoy na “dako” na 
paroroonan ng pinagsama-samang mga puwersang 
militar sa lupa. 

Sa Apocalipsis, “ang digmaan ng dakilang araw ng 
Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat” sa Har-Mage- 
don ay inilalarawang magaganap pa lamang sa hi- 
naharap. Ipinakikita roon na ang pagtitipon sa mga 
hari sa Har-Magedon ay resulta ng pagbubuhos ng 
ikaanim sa pitong mangkok na naglalaman ng 'hu- 
ling mga salot na tatapos sa galit ng Diyos. (Apo 
15:1, 16:1, 12) Gayundin, ang digmaan ng Har-Ma- 
gedon ay may malapit na kaugnayan sa pagkanari- 
rito ni Kristo, dahil ang babala na siya'y darating na 
gaya ng isang magnanakaw ay iniulat sa pagitan ng 
mga talata 14 at 16 ng Apocalipsis kabanata 16. 

Idiniriin ng konteksto na pambuong-daigdig ang 
digmaang ito. Ipinakikita roon na ang makakalaban 
ni Jehova ay ang “mga hari ng buong tinatahanang 
lupa,” na inihahanda ng “mga kapahayagang kinasi- 
han ng mga demonyo" para sa pagbabaka.---Apo 
16:14. 

Nang maglaon, sinabi ni Juan: “At nakita ko ang 
mabangis na hayop at ang mga hari sa lupa at ang 
kanilang mga hukbo na nagtipun-tipon upang maki- 
pagdigma sa isa na nakaupo sa kabayo at sa kani- 
yang hukbo.” (Apo 19:19) Ipinakikilala ng kabana- 
tang ito kung sino ang lider ng makalangit na mga 
hukbo, na nakaupo sa isang kabayong puti. Siya ang 
tinatawag na “Tapat at Totoo” at “Ang Salita ng 
Diyos.” (Apo 19:11-13) Samakatuwid, si Jesu-Kristo, 
Ang Salita, ang magiging kumandante ng makala- 


912 


ngit na mga hukbo ng Diyos. (Ju 1:1, Apo 3:14) Isa 
pang patotoo na si Kristo ang mangunguna sa ma- 
kalangit na mga puwersa ay ang sinabi sa Apocalip- 
sis 17:13, 14 na ang makalupang mga puwersa ay 
“makikipagbaka sa Kordero [si Jesu-Kristo (Ju 1:29)], 
ngunit, dahil siya ay Panginoon ng mga panginoon 
at Hari ng mga hari, dadaigin sila ng Kordero. Ga- 
yundin, yaong mga tinawag at pinili at tapat na ka- 
sama niya ay mananaig din.” 

Ipinakikita ng pangitain sa Apocalipsis kabana- 
ta 19 na tanging ang mga hukbo sa langit ang ma- 
kikibahagi sa digmaan bilang mga tagasuporta ni 
Jesu-Kristo, na siyang Salita ng Diyos. Kaya naman 
ipinahihiwatig nito na ang mga Kristiyanong lingkod 
ni Jehova sa lupa ay hindi makikibahagi sa labanan. 
Kasuwato ito ng sinabi ni Jesu-Kristo sa Mateo 26:52 
na ang kaniyang mga alagad ay hindi dapat guma- 
mit ng mga sandata ng pisikal na pakikipagdigma. 
(Ihambing ang Exo 14:13, 14; 2Cr 20:15, 17, 22, 23, 
Aw 2:4-9.) Kakainin ng mga ibon na lumilipad sa ka- 
lagitnaan ng langit ang mga bangkay niyaong mga 
mapapatay.--Apo 19:11-21. 

Samakatuwid, ang Har-Magedon ay hindi basta 
labanan ng mga tao, kundi isang pakikipaglaban ng 
di-nakikitang mga hukbo ng Diyos. Tiyak na dara- 
ting at magaganap ito sa panahong itinakda ng 
Diyos na Jehova, yamang “ginagawa niya ang ayon 
sa kaniyang sariling kalooban sa gitna ng hukbo ng 
langit at ng mga tumatahan sa lupa.”--Dan 4:35, 
tingnan din ang Mat 24:36. 


HARMON. Hindi matiyak kung ano ang tinu- 
tukoy ng terminong Hebreo na ang transliterasyon 
ay “Harmon.” (Am 4:3, AS, NW, RS) Isinalin ito ng 
ilang bersiyon gamit ang lubhang magkakaibang 
mga pananalita gaya ng “bunton ng basura” (AT) at 
“palasyo” (KJ). Kung ang salin ng Griegong Septu- 
agint (“ang bundok ng Remman") ay mas malapit sa 
orihinal na tekstong Hebreo, marahil ang “Harmon” 
ay tumutukoy sa “malaking bato ng Rimon.”---Huk 
20:45, 47. 


HARNEPER. Anak ni Zopa na mula sa tribo ni 
Aser.--1Cr 7:30, 36. 


HAROD [Panginginig]. Isang balon (o bukal, ya- 
mang ito ang madalas na kahulugan ng salitang 
Hebreo, bagaman kung minsan ang mga salitang 
Hebreo para sa “balon” at “bukal” ay halinhinang gi- 
nagamit, ihambing ang Gen 16:7, 14: 24:11, 13) na 
sa kapaligiran nito ay nagkampo ang hukbong Isra- 
elita na pinangungunahan ni Gideon at kung saan 
inilagay sa pagsubok ang natirang 10,000 kawal. 
Nang dakong huli, 300 lalaki ang napili upang lumu- 
pig sa mga Midianita. Maaaring ang pag-alis ng 
22,000 Israelita bago pa nito dahil sila ay “natatakot 


913 


at nanginginig” ang dahilan kung bakit ibinigay sa 
balon ang pangalang iyon.---Huk 7:1-7. 

Karaniwan nang ipinapalagay na ang balon ng 
Harod ay ang “Ain Jalud (Mayan Harod), isang bu- 
kal sa HK tagaytay ng Bundok Gilboa. May ka- 
ugnayan sa 'Ain Jalud, ang kilalang iskolar na si 
G. A. Smith ay nagsabi: “Bumubulwak ito nang mga 
labinlimang piye [kulang sa 5 m] ang lapad at dala- 
wang piye [0.6 m] ang lalim mula sa paanan ng Gil- 
boa, at pangunahin na mula rito, ngunit palibhasa'y 
dinadaluyan din ito ng dalawa pang bukal [ang ‘Ain 
el-Meiyiteh at ang “Ain Tuba'un], sapat ang lakas ng 
agos nito upang makapagpatakbo ng anim o pitong 
gilingan. Dahil sa malalim na pinakasahig at ma- 
lambot na mga pampang ng bukal na ito, isa itong 
di-malusong na estero sa harap ng Gilboa, anupat 
posible para sa mga tagapagtanggol ng huling na- 
banggit na kontrolin ang bukal sa kanilang paanan 
sa harap ng kaaway sa kapatagan: at ang bukal ay 
mahalagang-mahalaga sa kanila, sapagkat sa kali- 
wa, kanan, at likuran ay walang ibang umaagos na 
tubig. . . . Hindi sila maaaring maging mapagwa- 
lang-bahala sa pagkuha ng tubig sa bukal na ito, 
na dahil dito ay posible rin na makontrol ng mga 
nasa burol na iyon ang balon laban sa kaaway na 
nasa kapatagan, sapagkat umiinom sila sa harap ng 
kaaway na iyon, at ang mga tambo at mga pa- 
lumpong sa kahabaan nito ay nagsisilbing tabing 
sa mga pagtambang ng kaaway.”-- The Historical 
Geography of the Holy Land, London, 1968, p. 258. 


HARODITA [Ng (Mula sa) Harod]. Isang tuma- 
tahan sa Harod o isang tao na naninirahan malapit 
sa isang lugar na tinatawag na Harod. Ang termi- 
nong ito ay ikinakapit kina Shamah at Elika, dalawa 
sa makapangyarihang mga lalaki ni David. (2Sa 
23:8, 25) Kung si “Shamah" at si “Samot” ay iisang 
tao, kung gayon ang paggamit ng “Harorita” sa 
1 Cronica 11:27 ay posibleng isang pagkakamali ng 
eskriba para sa “Harodita,” anupat nagkaroon mara- 
hil ng pagbabago dahil sa pagkakahawig ng mga ti- 
tik Hebreo na “r” (1) at “qd” (1). 


HAROE [Ang Tagakita]. Isa na nakatala sa tala- 
angkanan ni Juda bilang isang anak ni Sobal. (1Cr 
2:3, 52) Si Haroe ay karaniwang inaakala na siya 
ring si Reaias.--1Cr 4:2, tingnan ang REAIAs Blg. 1. 


HARORITA. Isang termino na tumutukoy sa 
lugar na pinagmulan ni Samot na isa sa makapang- 
yarihang mga lalaki ni David. (1Cr 11:26, 27) Ang 
“Harorita” ay maaaring isang pagkakamali para sa 
“Harodita."---2Sa 23:25, tingnan ang HARODITA. 


HAROSET. Isang lugar na tinatawag sa kabu- 
uan bilang “Haroset ng mga bansa.” Ito'y nagsilbing 
punong-tanggapang militar ni Sisera, ang pinuno 


HASABIAS 


ng hukbo ng Canaanitang hari na si Jabin, na na- 
mahala sa Hazor. (Huk 4:2, 13) Nilubos ni Hu- 
kom Barak ang kaniyang tagumpay sa mga huk- 
bong ito ng kaaway hanggang sa lugar na ito. (Huk 
4:16) Ang pangalang Haroset (na nangangahulu- 
gang “Kakahuyan, Makahoy na Palumpungan") ay 
waring napanatili sa el-Harithiyeh, malapit sa kan- 
luraning labasan ng Kapatagan ng Jezreel at mga 
16 na km (10 mi) sa HHK ng Megido. Gayunman, 
karaniwang ipinapalagay ng mga iskolar na ang ak- 
tuwal na sinaunang lugar ng Haroset ay nasa kala- 
pit na Tell ‘Amr (Tel Merammer). 


HARSA [posible, Bingi: Nananahimik]. Ulo ng 
angkan ng isang pamilya ng mga Netineong alipin 
sa templo, na ang mga miyembro ay bumalik mula 
sa Babilonya kasama ni Zerubabel noong 537 B.C.E. 
--Ezr 2:1, 2, 43, 52; Ne 7:54. 


HARUM. [Isang lalaki na mula sa tribo ni Juda. 
— 1Cr 4:1 8. 
HARUMAP  [malamang, May Hiwa ang Ilong]. 


Ama (o ninuno) ng Jedaias na tumulong kay Nehe- 
mias na muling itayo ang pader ng Jerusalem.---Ne 
3:10. 


HARUZ [posible, Ginto: o, Masikap]. Isang lala- 
ki na mula sa Jotba, ang lolo ni Haring Amon ng 
Juda at ama ni Mesulemet na asawa ni Haring Ma- 
nases.---2Ha 21:19, 20. 


HASABIAS 
hova]. 

1. Isang Levita sa linya ng angkan mula kay Me- 
rari hanggang sa mang-aawit sa templo na si Etan. 
(1Cr 6:31, 44-47) Posibleng siya rin ang Blg. 6. 

2. Ulo ng ika-12 sa 24 na pangkat na dito ay hi- 
nati-hati ni David ang mga Levitang manunugtog sa 
templo: isa sa anim na anak ni Jedutun at posibleng 
isang inapo ng Blg. 1.—1Cr 25:1, 3, 19. 

3. Isang administrador “para sa lahat ng gawain 
ni Jehova at para sa paglilingkod sa hari” na inata- 
san ni David kasama ng kaniyang mga kapatid sa 
teritoryo sa K ng Jordan. Siya ay isang Levita, inapo 
ng anak ni Kohat na si Hebron. (1Cr 26:30, 23:12) 
Posibleng siya rin ang Blg. 4. 

4. Isang prinsipe at lider ng tribo ni Levi noong 
panahon ng paghahari ni David. (1Cr 27:16, 17, 22) 
Posibleng siya rin ang Blg. 3. 

5. Isa sa “mga pinuno ng mga Levita” na nag- 
abuloy ng maraming hayop para sa pagdiriwang ng 
dakilang Paskuwa na isinaayos ni Haring Josias. 
--2Cr 35:1, 9. 

6. Isang Levita na ang inapo ay nanirahan sa Je- 
rusalem pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya. 


[Tinuos (Isinaalang-alang) ni Je- 


HASABNA 


(1Cr 9:2, 3, 14; Ne 11:1, 4, 15, 20) Posibleng siya rin 
ang Blg. 1. 

7. Isa sa mga punong saserdote na pinagkatiwa- 
laan ni Ezra ng pagdadala ng mahahalagang mater- 
yales mula sa Babilonya patungong Jerusalem no- 
ong 468 B.C.E. (Ezr 8:24-30) Maaaring siya rin ang 
binanggit sa talata 19 at posibleng siya rin ang 
Blg. 9. 

8. Isang Levita, marahil ay inapo ng Blg. 1, na 
nagpatotoo sa pambansang kasunduan ng katapa- 
tan noong mga araw ni Nehemias. (Ne 9:38, 10:1, 9, 
11) Posibleng siya rin ang Blg. 10 o 11. 

9. Isang saserdote na nangunguna sa sambaha- 
yan ni Hilkias sa panig ng ama noong panahon ng 
panunungkulan ng mataas na saserdoteng si Joia- 
kim na kahalili ni Jesua. (Ne 12:10, 12, 21) Posibleng 
siya rin ang Blg. 7. 

10. Isa sa mga ulo ng mga Levita na naglilingkod 
noong panahong nanunungkulan si Joiakim.---Ne 
12:23, 24, 26, tingnan ang Blg. 8. 

11. Isang Levitang prinsipe ng kalahati ng distri- 
to ng Keila na nagkumpuni ng isang bahagi ng pa- 
der ng Jerusalem para sa kaniyang distrito.---Ne 
3:17, tingnan ang Blg. 8. 

12. Isang Levita na mula sa “mga anak ni Asap” 
na ang inapo ay naging tagapangasiwa ng mga Le- 
vita sa Jerusalem pagkaraan ng pagkatapon.---Ne 
11:22. 


HASABNA [pinaikling anyo ng Hasabneias]. Isa 
sa mga ulo ng bayan na ang inapo, kung hindi man 
siya mismo, ay nagpatotoo sa pamamagitan ng ta- 
tak sa kontrata ng pagtatapat na ginawa noong pa- 
nahon ng pagkagobernador ni Nehemias.---Ne 9:38, 
10:1, 14, 2b. 


HASABNEIAS 

alang) Ako ni Jah]. 
1. Ama ni Hatus. Ang huling nabanggit ay nag- 

kumpuni sa pader ng Jerusalem.---Ne 3: 10. 

2. Isa sa walong Levita na nanawagan sa mga 
anak ni Israel na pagpalain si Jehova at ang kani- 
yang maluwalhating pangalan at pagkatapos ay si- 
nariwa sa kanilang alaala ang mga pakikitungo ng 
Diyos sa Israel bago pinatotohanan sa pamamagitan 
ng tatak ang kontrata ng pagtatapat na ginawa no- 
ong panahon ng pagkagobernador ni Nehemias. (Ne 
9:5, 38) Marahil, gaya ng iminumungkahi ng maba- 
basa sa Syriac na Peshitta, siya rin ang isa sa mga 
Levita na nagngangalang Hasabias, gaya niyaong 
binanggit sa Ezra 8:19 o sa Nehemias 10:11. 


HASADIAS [Maibiging-Kabaitan ni Jah: Si Jah 
ay Maibiging-Kabaitan]. Isa sa mga anak ni Zeruba- 
bel. Ang pagkakatala ng mga anak ni Zerubabel sa 
dalawang magkaibang pangkat (ang unang dala- 


[posible, Tinuos (Isinaalang- 


914 


wang pangalan ay napahiwalay sa limang iba pa 
dahil sa pagbanggit kay Selomit sa talaangkanan ng 
mga inapo ni Haring David) ay posibleng nanga- 
ngahulugan na sila ay mga anak ng magkaibang 
ina.--1ICr 3:1, 19, 20. 


HAS-BADANA. Isa sa pitong lalaki, posibleng 
mga Levita, na tumayo sa gawing kaliwa ni Ezra ha- 
bang bumabasa ito mula sa aklat ng Kautusan sa 
harap ng kongregasyon ng Israel sa liwasan na ma- 
lapit sa Pintuang-daan ng Tubig ng Jerusalem.---Ne 
8:1-4. 


HASEM. Ang “mga anak ni Hasem na Gizoni- 
ta” ay nakatalang kabilang sa makapangyarihang 
mga lalaki ni David. (1Cr 11:26, 34) Ang katumbas 
na talaan ng makapangyarihang mga lalaki ng mga 
hukbong militar ni David ay kababasahan ng “mga 
anak ni Jasen.”---2Sa 23:32. 


HASENAA [posible, Ang (Isa na) Kinapopoo- 
tan]. Ang “mga anak ni Hasenaa” ang muling nag- 
tayo ng Pintuang-daan ng mga Isda noong pana- 
hong kinukumpuni ang mga pader ng Jerusalem sa 
ilalim ng pangangasiwa ni Nehemias. (Ne 3:3) Ma- 
aaring ang Hasenaa ay kapareho rin ng Senaa, 
na walang Hebreong pamanggit na pantukoy.---Ezr 
2:35, Ne 7:38, tingnan ang SENAA. 


HASENUA. 

1. Ama ni Hodavias na mula sa tribo ni Benja- 
min.--1Cr 9:7. 

2. Ama o ninuno ng isang Juda, isang Benjamita 
na kapanahon ni Nehemias.---Ne 11:7, 9. 


HASMONA. Isang lugar na pinagkampuhan ng 
mga Israelita. Lumilitaw na nasa pagitan ito ng Mit- 
ka at Moserot. (Bil 33:29, 30) Hindi tiyak kung saan 
ang eksaktong lokasyon nito. Ang Hasmona ay ini- 
ugnay sa Wadi Hashim malapit sa iminumungka- 
hing lokasyon ng Kades-barnea. Ipinapalagay rin na 
ito at ang Azmon ay iisa.--Bil 34:4, 5: tingnan ang 
AZMON. 


HASUB [Isa na Tumutuos (Nagsasaalang-alang)]. 
1. Anak ni Pahat-moab, isa sa mga nagkumpuni 

nang ang pader ng Jerusalem ay muling itinatayo 

sa ilalim ng pangangasiwa ni Nehemias.---Ne 3:11. 

2. Isa na nagkumpuni ng isang bahagi ng pader 
ng Jerusalem, maliwanag na isang bahagi na nasa 
tapat ng kaniyang bahay.---Ne 3:23. 

3. Isa sa mga ulo ng bayan na ang inapo, kung 
hindi man siya mismo, ay nagpatotoo sa pamama- 
gitan ng tatak sa “mapagkakatiwalaang kaayusan” 
na itinatag noong panahon ng pagkagobernador ni 
Nehemias.---Ne 9:38, 10:1, 14, 23. 


915 


4. Isang Meraritang Levita, anak ni Azrikam at 
ama ni Semaias.--1Cr 9:14; Ne 11:15. 


HASUBA [Pagtutuos: Pagsasaalang-alang]. Anak 
ni Zerubabel.---1Cr 3:19, 20. 


HASUM. Ulo ng angkan ng isang pamilya ng 
mga Israelita, na ang mga miyembro ay buma- 
lik mula sa Babilonya kasama ni Zerubabel noong 
537 B.C.E. (Ezr 2:1, 2, 19; Ne 7:22) Pagdating ni Ezra 
sa Jerusalem noong 468 B.C.E., pitong lalaki na 
mula sa “mga anak ni Hasum” ang nagpaalis sa ka- 
nilang mga asawang banyaga. (Ezr 10:33, 44) Ang 
kinatawan ng pamilya o isa na may pangalang Ha- 
sum ay tumayo sa kaliwa ni Ezra habang binabasa 
nito ang aklat ng Kautusan sa mga Israelitang nag- 
kakatipon sa liwasan sa harap ng Pintuang-daan ng 
Tubig ng Jerusalem. (Ne 8:1-4) Ang isang kinata- 
wan ng sambahayan ni Hasum ay nagpatotoo rin sa 
pamamagitan ng tatak sa “mapagkakatiwalaang ka- 
ayusan” na itinatag noong panahon ng pagkagober- 
nador ni Nehemias.---Ne 9:38, 10:1, 14, 18. 


HASUPA. Ang ninuno ng isang pamilya ng 
mga Netineo, na ang mga miyembro ay buma- 
lik mula sa Babilonya kasama ni Zerubabel noong 
537 B.C.E.--Ezr 2:1, 2, 43: Ne 7:46. 


HATAC. Isang bating ni Haring Ahasuero, ina- 
tasan upang mag-asikaso kay Reyna Esther at sa 
pamamagitan niya ay nakipagtalastasan ang reyna 
kay Mardokeo.---Es 4:5, 6, 9, 10. 


HATAT. Anak ni Otniel na anak ni Kenaz, posi- 
bleng sa anak ni Caleb na si Acsa.—1Cr 4:13, Jos 
15:17. 


HATIL. Isang ulo sa panig ng ama ng mga anak 
ng “mga lingkod ni Solomon” na bumalik sa Jerusa- 
lem mula sa Babilonya kasama ni Zerubabel.---Ezr 
2:1, 2, 55, 57: Ne 7:59. 


HATIPA [Sapilitang Tinangay]. Ninuno ng isang 
pamilya ng mga Netineong alipin sa templo, na ang 
mga miyembro ay bumalik mula sa Babilonya kasa- 
ma ni Zerubabel noong 537 B.C.E.--Ezr 2:1, 2, 43, 
54: Ne 7:56. 


HATITA. Ninuno ng isang pamilya ng mga ban- 
tay ng pintuang-daan sa templo, na ang mga mi- 
yembro ay bumalik mula sa Babilonya kasama ni 
Zerubabel noong 537 B.C.E.--Ezr 2:1, 2, 42; Ne 7:45. 


HATOL. 


HATUS. 

1. Isang pangulong saserdote na bumalik mula 
sa Babilonya kasama ni Zerubabel noong 537 B.C.E. 
--Ne 12:1, 2, 7. 


Tingnan ang HUDISYAL NA PASIYA. 


HAVILA 


2. Anak ni Semaias, isang inapo ni David sa pa- 
mamagitan ni Solomon.---1Cr 3:1, 10, 22. 

3. Ang ulo ng sambahayan sa panig ng ama ng 
mga anak ni David na bumalik kasama ni Ezra sa 
Jerusalem noong 468 B.C.E. (Ezr 8:1, 2) Posibleng 
siya rin ang Blg. 2. 

4. Anak ni Hasabneias, isa na nakibahagi sa pag- 
kukumpuni ng pader ng Jerusalem noong mga 
araw ni Nehemias.---Ne 3:10. 

5. Isang saserdote o ang ninuno ng isang saser- 
dote na nagpatotoo, noong panahon ng pagkagober- 
nador ni Nehemias, sa pamamagitan ng tatak sa 
kontrata ng pagtatapat.---Ne 9:38, 10:1, 4, 8. 


HAURAN [Namutla]. Isang hangganang dako 
sa pangitain ni Ezekiel hinggil sa mana ng Israel. 
(Eze 47:13, 15, 16, 18) Ayon sa ilang iskolar, humi- 
git-kumulang ay saklaw nito ang lugar na dating 
sakop ng terminong “Basan.” (Tingnan ang BASAN.) 
Lumilitaw na ang Hauran ang distrito na tinukoy sa 
sinaunang mga tekstong Ehipsiyo (bilang Huruna) 
at mga dokumentong Asiryano ni Salmaneser III 
(bilang Hauranu). Waring ito rin ang mas maliit na 
rehiyong tinawag na Auranitis noong mga pana- 
hong Griego-Romano. Ang pangalang Hauran ay 
ikinakapit ngayon sa alun-along parang na may 
mataba at mapulang lupa na nasa pagitan ng Da- 
masco at ng Yarmuk. 


HAVILA [[Rehiyon ng] Buhangin]. 

1. Isang lupain na ‘pinalilibutan’ ng Pison, isa sa 
apat na ilog na nagsanga sa ilog na lumalabas mula 
sa Eden. Tinukoy rin ito bilang isang lupain ng ma- 
buting ginto, sahing ng bedelio, at batong onix. 
(Gen 2:10-12) Yamang hindi na matukoy ang lugar 
ng Ilog Pison, hindi na rin matiyak ang lokasyon ng 
lupain ng Havila. (Tingnan ang Pison.) Ang paglala- 
rawan sa likas na yaman ng Havila ay itinuturing ng 
ilan bilang karaniwan sa Arabia, at iniuugnay ito ng 
ilan sa isang rehiyon doon. Salig sa pagtukoy ng Bi- 
bliya sa “buong lupain ng Havila,” iminumungkahi 
ni J. Simons na ang terminong “Havila” ay maaaring 
sumaklaw sa buong Peninsula ng Arabia, bagaman 
mahirap mangyari na “mapalilibutan ng Ilog Pison 
ang gayong lugar.--The Geographical and Topo- 
graphical Texts of the Old Testament, Leiden, 1959, 
p. 40, 41. 

2. Ayon sa Genesis 25:18, ang mga Ismaelita ay 
"nagtabernakulo mula sa Havila malapit sa Sur, na 
nasa tapat ng Ehipto, hanggang sa Asirya.” Manga- 
ngahulugan ito na ang Havila, o ang isang bahagi 
man lamang nito, ay dapat umabot hanggang sa Pe- 
ninsula ng Sinai, na malamang na kinaroroonan ng 
Ilang ng Sur. (Tingnan ang SUR.) Maliwanag na ipi- 
nakikita ng teksto na ang mga Ismaelita ay nagpa- 
gala-gala mula sa Peninsula ng Sinai patawid sa 


HAVOT-JAIR 


hilagang Arabia at hanggang sa Mesopotamia. Sa 
katulad na paraan, nang pabagsakin ni Haring Saul 
ang mga Amalekita “mula sa Havila hanggang sa 
Sur, na nasa tapat ng Ehipto” (1Sa 15:7), lumilitaw 
na ang pananalitang “mula sa Havila” ay tumutukoy 
sa isang bahagi, malamang na ang HK sulok, ng Pe- 
ninsula ng Arabia na kumakatawan sa isang hang- 
ganan ng teritoryo na pinakasentro ng mga Amale- 
kita, samantalang ang Ilang ng Sur sa Peninsula ng 
Sinai ay kumakatawan naman sa isa pang hangga- 
nan, o gaya ng isinasaad sa The Interpreter's Dictio- 
nary of the Bible, “mula sa disyertong looban ng 
Nejd sa H Arabia hanggang sa rehiyon sa H ng ma- 
kabagong Suez sa Ehipto.” (Inedit ni G. A. Buttrick, 
1962, Tomo 1, p. 101) Sa gayon, lumilitaw na sinak- 
law nito ang HK bahagi ng Peninsula ng Arabia at 
marahil ay ang isang mas malaking lugar pa. 

3. Isang anak ni Cus na anak ni Ham. (Gen 10: 
6, 7) Ipinapalagay ng maraming iskolar na ang pa- 
ngalang Havila sa tekstong ito ay kumakatawan din 
sa isang rehiyon, at ang pangalan ay maaaring iki- 
napit sa lugar na pinamayanan ng mga inapo ng 
anak na ito ni Cus. Yamang ang karamihan sa mga 
inapo ni Cus ay lumilitaw na nandayuhan sa Apri- 
ka at Arabia kasunod ng pangangalat mula sa Babel 
(Gen 11:9), karaniwan nang iminumungkahi na ang 
mga inapo ng Cusitang si Havila ay dapat na iugnay 
sa rehiyon na tinatawag na Haulan sa sinaunang 
mga inskripsiyong Sabeano. Ang rehiyong ito ay 
nasa TK baybayin ng Arabia sa H ng makabagong- 
panahong Yemen. Karagdagan pa, iminumungkahi 
ng ilan na, sa paglipas ng panahon, ang mga nanda- 
yuhan mula sa tribong ito ay tumawid sa Dagat na 
Pula patungo sa lugar na tinatawag ngayon na 
Djibouti at Somalia sa Aprika, anupat ang sinau- 
nang pangalan ay posibleng mababanaag sa panga- 
lan ng Aualis. (A Dictionary of the Bible, inedit ni 
J. Hastings, 1903, Tomo II, p. 311) Posible rin naman 
na ang pandarayuhan ay patungo sa kasalungat na 
direksiyon, samakatuwid nga, mula sa Aprika patu- 
ngong Arabia. Ang kipot ng Dagat na Pula, tinata- 
wag na Bab el-Mandeb, na naghihiwalay sa Arabia 
mula sa Djibouti sa Aprika ay mga 32 km (20 mi) 
lamang ang lapad. 

4. Isang anak ni Joktan at inapo ni Sem sa pama- 
magitan ni Arpacsad. (Gen 10:22-29) Ang pangalan 
ng iba pa sa mga anak ni Joktan, gaya nina Hazar- 
mavet at Opir, ay maliwanag na kaugnay ng mga 
rehiyon sa T Arabia. Sa gayon ay malamang na ang 
Semitikong si Havila at ang kaniyang mga inapo ay 
namayan din sa Arabia, bagaman hindi matiyak 
kung sa timog. Ipinapalagay ng ilan na namayan 
siya sa mismong rehiyon na tinahanan ng Cusitang 
si Havila, ngunit ang pagkakatulad lamang ng kani- 
lang mga pangalan ay hindi saligan upang ipalagay 
na, sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang lahing pi- 


916 


nagmulan, kapuwa sila nanirahan sa iisang lugar. 
Bagaman hindi tiyak ang katibayang nag-uugnay 
sa Cusitang si Havila sa rehiyon na nasa TK Arabia 
na tinatawag na Haulan (binanggit sa Blg. 3), anu- 
pat sa halip ay posibleng iugnay ang Haulan sa Se- 
mitikong si Havila, ang kaugnayan ng Haulan sa 
Aprika at ang pagiging malapit nito sa Etiopia (ang 
lupain ng Cus) ay waring papabor sa pag-uugnay 
nito sa Cusitang si Havila. Salig sa bagay na ito, ma- 
lamang na ang Havila na nagmula kay Sem ay na- 
nirahan sa teritoryong nasa mas dako pang H ng 
Arabia, anupat marahil ay siyang pinagkunan ng 
pangalan ng lupaing tinutukoy sa Blg. 1. 


HAVOT-JAIR [Mga Nakatoldang Nayon ni Jair]. 
Mga nayon na nasa teritoryo ng Manases sa S ng 
Jordan. Yamang ang “Gilead” ay tumutukoy rin 
kung minsan sa buong lupain ng Israel sa S ng Jor- 
dan (Jos 22:9), maaaring ito ang dahilan kung bakit 
ang Havot-jair ay sinasabing nasa Gilead (Bil 32:40, 
41), bagaman binabanggit ng ibang mga teksto na 
ang mga nayong ito ay nasa Basan.---Deu 3:14; Jos 
13:29, 30. 

Kinikilalang si Jair, isang kapanahon ni Moises (at 
inapo ni Juda sa pamamagitan ni Hezron, ngunit iti- 
nuturing ding inapo ni Manases), ang bumihag sa 
“mga nakatoldang nayon" na ito, na maliwanag na 
23 ang bilang. Kinikilala rin na siya ang nagpa- 
ngalan sa mga ito ng Havot-jair, anupat isinunod 
niya iyon sa kaniyang pangalan. (Bil 32:39-41, Deu 
3:14, 1Cr 2:3, 21-23, tingnan ang JAIR Blg. 1.) Pag- 
karaan ng maraming taon, 30 lunsod na pag-aari ng 
30 anak ni Hukom Jair ang nakilala bilang Havot- 
jair. Itinuturing ng ilang kritiko na salungat ito sa 
paliwanag tungkol sa pinagmulan ng pangalang Ha- 
vot-jair. Gayunman, pansinin na hindi binabanggit 
ng ulat ng Mga Hukom na ang pangalang Havot-jair 
ay unang ginamit noong yugtong iyon. Isinasaad la- 
mang ng ulat na noong panahong isinusulat ito, ang 
pangalan ay ginagamit pa rin at ikinakapit sa na- 
banggit na 30 lunsod.---Huk 10:3, 4. 

Noong panahon ng paghahari ni Solomon, kabi- 
lang ang mga nakatoldang nayon ni Jair sa isa sa 
mga distritong nasa ilalim ng isang kinatawan. (1Ha 
4:7, 13) Nang panahong iyon, ang 60 lunsod na bi- 
nanggit sa 1 Hari 4:13 at sa iba pang mga teksto (Jos 
13:30, 1Cr 2:23) ay mga nakukutaang lunsod ng 
pook ng Argob sa Basan at posibleng hindi kasama 
sa mga ito ang maraming bayan sa kabukiran. 
(Ihambing ang Deu 3:4, 5.) “Ang mga nakatoldang 
nayon" ni Jair ay posibleng iba sa 60 lunsod, ngunit 
hindi ito tiyak. 

Sa isang di-binanggit na panahon sa kasaysayan 
ng Israel, binihag ng Gesur at Sirya ang Havot-jair. 
— 1Cr 2:23. 


917 


HAWLA, KULUNGAN ||]sa Ingles, cage]. Isang 
kayariang pinaglalagyan ng mga ibon o ng ibang 
mga hayop upang hindi makawala ang mga ito. (Jer 
5:27: ihambing ang Am 8:1, 2, kung saan ang sali- 
tang Hebreo ring iyon na keluv' ay isinasalin bilang 
“basket.”) Maliwanag, tinukoy ng propetang si Eze- 
kiel si Haring Zedekias ng Juda sa pamamagitan ng 
larawan ng isang leon na inilagay sa isang kulu- 
ngan, (sa Heb., sughar') at dinala sa hari ng Babi- 
lonya.--Eze 19:9, ihambing ang Eze 12:13, 17:20, 
2Ha 25:5-7. 


HAYOP, MGA. Mga kaluluwang buhay na hin- 
di tao. (Ihambing ang Bil 31:28.) Ang salitang He- 
breo na behe:mah' ay tumutukoy sa malalaking ha- 
yop na may apat na paa, kadalasan ay sa mga 
alagang hayop ngunit kung minsan ay sa ma- 
babangis na hayop. Isinasalin ito bilang “maaa- 
mong hayop,” “mga hayop,” “mga alagang hayop,” 
at “mga baka.” (Gen 1:26, 9:10: 34:23, Aw 107:38) 
Ang Hebreong re nes ay tumutukoy sa mga “gu- 
magalang hayop" o “gumagapang na mga bagay" at 
nagmula sa salitang-ugat na ra-mas, nangangahu- 
lugang “gumala, gumapang.” (Gen 6:20, Eze 8:10, 
Gen 1:28, tlb sa Rbi8) Gayundin, ang terminong 
Hebreo na chai-yah,, na literal na nangangahulu- 
gang “nilalang na buhay,” ay ginagamit upang tu- 
mukoy sa “maiilap na hayop.” (Gen 1:28, 3:14, Isa 
56:9) Ang katumbas ng mga ito sa Griego ay z0i'0n 
(nilalang na buhay), na isinasalin din bilang “ha- 
yop.”--Apo 4:7: 2Pe 2:12. 

Ang Diyos na Jehova ang nag-anyo sa lahat ng 
mga hayop, anupat bawat uri ng pamilya ay may ki- 
natawan sa mga hayop na orihinal na nilalang, sa- 
pagkat tinitiyak sa atin ng ulat na ginawa ng Diyos 
ang mga hayop na bawat isa ay “ayon sa uri nito.” 
(Gen 1:25) Sa artikulong ito ay partikular nating isa- 
saalang-alang ang mga hayop sa katihan. 

Yamang ipinagkaloob ng Diyos sa taong sakdal 
ang pamumuno sa iba't ibang nilalang sa lupa, ang- 
kop na angkop na si Adan ang magkapribilehiyong 
panganlan ang mga nilalang na ito. (Gen 1:26, 2:19, 
20) Dahil ang tao ang binigyan ng kapamahalaan sa 
mga hayop, siya ay naging katiwala ng isang bagay 
na ipagsusulit niya sa Diyos.---Luc 12:48. 

Ang mga hayop ay nilalang na taglay ang takot at 
panghihilakbot sa tao bilang nakatataas sa kanila. 
(Gen 9:2, 3) Ayon sa mga naturalista, karaniwan 
nang lumalayo sa tao ang mababangis na hayop, 
gaya ng leopardo at king cobra, bagaman umaatake 
rin sila kapag ginalit, sinugatan, nasukol, o nagulat. 
Halimbawa, sinasabing ang mga tigre ay natutong 
kumain ng tao dahil lamang sa mga kalagayan, 
gaya ng katandaan o pinsala sa katawan na lubhang 
nagpapahina sa kakayahan ng tigre na makahuli ng 


HAYOP, MGA 


mga hayop na dati nitong sinisila, o ng pagkaunti ng 
mga hayop na sinisila ng tigre dahil sa panganga- 
song ginagawa ng tao. 

Bago pa man ang Baha, pinapatay na ang mga 
hayop upang maglaan ng pananamit para sa tao at 
ng hain para sa paghahandog. (Gen 3:21; 4:4) Ga- 
yunman, pagkatapos ng Delubyo, binigyan na ni Je- 
hova si Noe at ang kaniyang pamilya ng pahintulot 
na kumain ng karne ng hayop, sa kundisyon na pa- 
tutuluin nila ang dugo nito. (Gen 9:3, 4) Bagaman 
pinahintulutan ang tao na pumatay ng mga hayop 
para sa kinakailangang pagkain, hindi siya pinahin- 
tulutang pumatay ng mga hayop para lamang sa 
kasiyahan sa pangangaso o para lamang itanghal 
ang kaniyang kakayahang mangaso, gaya ng wa- 
lang alinlangang ginawa ni Nimrod, na naging re- 
belde sa Diyos.---Gen 10:9. 

Ikinakatuwiran ng ilan na ang pagkakaroon ng 
mga hayop sa nakabukod na mga pulo tulad ng 
Australia at New Zealand ay indikasyon na hindi la- 
hat ng mga hayop sa katihan na nasa labas ng arka 
ay nalipol sa Delubyo. Gayunman, ipinakikita ng 
mga tuklas ng mga oseanograpo na noong sinau- 
nang panahon ay magkakarugtong, sa pamamagi- 
tan ng mga tagaytay na lupa, ang mga kalupaang 
magkakabukod na ngayon. Halimbawa, ipinakikita 
ng mga pag-aaral sa oseanograpiya na maaaring 
ang Mid-Atlantic Ridge sa karagatang iyon ay hindi 
nakalubog noon sa tubig. Posibleng may iba pang 
mga tagaytay noon, at maaaring nandayuhan ang 
mga hayop sa pamamagitan ng pagtawid sa mga 
tagaytay na iyon bago pa lumubog ang mga iyon sa 
ilalim ng tubig ng karagatan. Ang iba pang mga 
pag-aaral sa oseanograpiya ay naghaharap ng kati- 
bayan na may isang pagkalaki-laking kontinente ng 
South Pacific noon na sumasaklaw sa Australia at sa 
maraming isla ng South Sea. Sa gayong kalagayan, 
tiyak na hindi naging mahirap sa mga hayop na 
mandayuhan sa mga lupaing ito. 

Malilinis at Maruruming Hayop. [Mapapan- 
sin na may ginawang pag-uuri-uri ng mga hayop 
nang tagubilinan ng Diyos si Noe na magpasok sa 
arka ng pito sa bawat malinis na hayop at dalawa sa 
bawat maruming hayop. (Gen 7:2, 3, 8, 9) Yamang 
hindi pa ipinahihintulot noon ang pagkain ng karne, 
malamang na ang pagkakaibang ito sa pagitan ng 
malinis at marumi ay batay sa kung ano ang kaaya- 
aya kay Jehova bilang hain. Kaya naman, pagkala- 
bas ni Noe sa arka, alam niya kung aling mga hayop 
ang malinis at angkop na ihandog sa ibabaw ng al- 
tar. (Gen 8:20) Noong panahong iyon ay walang 
anumang restriksiyon may kinalaman sa uri ng 
mga hayop na maaaring kainin ni Noe at ng kani- 
yang pamilya, gaya ng ipinahihiwatig ng mga sali- 
ta ni Jehova: “Bawat gumagalang hayop na buhay 
ay magiging pagkain para sa inyo. ”---Gen 9:3. 


HAYOP, MGA 


Samakatuwid, isang bagong klasipikasyon ang si- 
nimulan ng kautusan ng Diyos sa mga Israelita 
nang uri-uriin nito ang partikular na mga hayop bi- 
lang malinis at angkop kainin at ang iba naman bi- 
lang marumi at bawal kainin. Espesipikong sinasabi 
ng kasulatan: “Bawat nilalang na may hati ang kuko 
at may biyak ang mga kuko at ngumunguya ng da- 
ting kinain sa gitna ng mga hayop, iyon ang maka- 
kain ninyo.” (Lev 11:3) At muli: “Huwag kang kaka- 
in ng anumang uri ng karima-rimarim na bagay. Ito 
ang uri ng hayop na makakain ninyo: ang toro, ang 
tupa at ang kambing, ang lalaking usa at ang gase- 
la at ang maliit na usa at ang mailap na kambing at 
ang antilope at ang mailap na tupa at ang gamusa, 
at bawat hayop na may hati ang kuko at biyak ang 
kuko sa dalawa, na ngumunguya ng dating kinain sa 
gitna ng mga hayop.”---Deu 14:3-6. 

Ang mga hayop na hindi nagtataglay ng isa o ng 
dalawa sa nabanggit na mga katangian ay hindi da- 
pat kainin niyaong mga nasa ilalim ng mga kundi- 
syon ng tipang Kautusan. Kabilang sa mga hayop 
na ipinagbawal ang kuneho sa batuhan, ang kune- 
ho, ang baboy, at ang kamelyo. Ipinagbawal din ang 
mga nilalang na inilalakad ang kanilang mga pa- 
ngalmot, walang alinlangang kasama rito ang mga 
hayop na gaya ng leon, oso, at lobo.---Lev 11:4-8, 26, 
27; Deu 14:7, 8. 

Ang mga limitasyong ito sa pagkain ay para la- 
mang sa mga nasa ilalim ng Kautusang Mosaiko, sa- 
pagkat sinasabi sa Levitico 11:8: “Ang mga iyon ay 
marumi para sa inyo,” samakatuwid nga, para sa 
mga Israelita. Nang pawalang-bisa ang Kautusan 
salig sa sakripisyong kamatayan ni Kristo Jesus, ki- 
nansela ang mga pagbabawal, at muling maitutu- 
ring ng lahat ng mga tao na sila ay nasa ilalim ng 
malawak na probisyon na ipinahayag kay Noe pag- 
katapos ng Delubyo.---Col 2:13-17: Gen 9:3, 4. 

Yamang inalis na ang restriksiyon may kinalaman 
sa maruruming pagkain kasama ng iba pang baha- 
gi ng Kautusan, maaaring bumangon ang tanong 
kung bakit si Pedro, pagkaraan ng mga tatlo at ka- 
lahating taon, ay hindi pa rin kumakain ng anu- 
mang hayop na “marumi.” (Gaw 10:10-15) Dapat 
tandaan na nang kanselahin ang Kautusan, nagdu- 
lot ito ng malalaking pagbabago sa buhay ng mga 
tagasunod ni Kristo, at samakatuwid ay mahaba- 
habang panahon din ang kinailangang lumipas bago 
nila naunawaan ang lahat ng nasasangkot dito. 

Ginamit Bilang mga Sagisag. Ang namumu- 
kod-tanging mga ugali ng mga hayop ay tinutukoy 
at ginagamit ng mga manunulat ng Bibliya upang 
sumagisag sa iba't ibang katangian at kakayahan. 
Kung minsan, ang kaanyuan ng mga hayop ay ma- 
aaring lumarawan sa mahuhusay na katangian, ka- 
puwa ng Diyos at ng tao. (Eze 1:10, 11; Apo 4:6, 7) 


918 


Sa ibang mga pagkakataon naman, maaaring gami- 
tin ang mga hayop upang kumatawan sa maba- 
ngis at tulad-hayop na mga namamahalang ka- 
pangyarihan na sumisiil at nagpapahirap sa mga 
tao.--Dan 7:2-7, 8:5-8, 20, 21, Apo 13:1-17, tingnan 
ang HAYOP, MAKASAGISAG NA MGA. 

Wastong Paggamit at Pangmalas sa mga 
Hayop. May kaugnayan sa pagsamba sa ilalim ng 
Kautusang Mosaiko, ang baka, tupa, at kambing ay 
kabilang sa mga hayop na tinatanggap bilang hain. 
Ang gayong mga hayop ay dapat na malulusog, at 
hindi dapat ihain ang hayop na kinapon. (Lev 22:23- 
25) Ipinagbawal ang paggamit ng dugo ng hayop bi- 
lang pagkain o ukol sa anumang layunin maliban sa 
paghahain. (Lev 17:13, 14) Mahigpit na ipinagbawal 
ang pagsamba sa anumang wangis ng hayop o ng 
iba pang bagay na nilalang.---Exo 20:4, 5. 

Idiniriin ng Bibliya ang matuwid at maawaing 
pagtrato sa nakabababang mga nilalang. Inilalara- 
wan pa nga ni Jehova ang kaniyang sarili bilang 
ang Maibiging Tagapaglaan para sa kanilang buhay 
at kapakanan. (Kaw 12:10; Aw 145:15, 16) Iniutos 
ng Kautusang Mosaiko na dapat pangalagaan nang 
wasto ang mga alagang hayop. Kapag nakawala at 
natagpuan, ang mga ito ay dapat ibalik nang lig- 
tas sa may-ari, at kapag hirap na hirap ang mga 
ito dahil sa kanilang pasan, dapat silang kalagan. 
(Exo 23:4, 5) Dapat silang gamitin sa pagtatrabaho 
nang may kabaitan. (Deu 22:10, 25:4) Gaya ng tao, 
dapat silang makinabang sa pagpapahinga tuwing 
Sabbath. (Exo 20:10, 23:12, Deu 5:14) Ang mapa- 
nganib na mga hayop ay dapat kontrolin o patayin. 
(Gen 9:5: Exo 21:28, 29) Hindi dapat palahian sa isa't 
isa ang mga hayop na magkakaibang uri.---Lev 
19:19. 

Nababatid ng mga taong may takot sa Diyos na 
ang mga hayop ay bahagi ng saganang paglalaan 
ng Diyos para sa kapakanan ng tao. Ang mga hayop 
ay nagsisilbi sa tao bilang mga tagapagdala ng pa- 
san, bilang mga mapagkukunan ng pagkain at pa- 
nanamit, bilang mga kasangkapan ukol sa kalinisan, 
at bilang mga katulong sa mahahalagang gawain ng 
pag-aararo at pag-aani. Ang kanilang iba't ibang 
anyo at kulay ay kalugud-lugod sa kaniyang pani- 
ngin, ang kanilang mga kinagawian at mga likas na 
ugali, kapuwa noon at ngayon, ay isang malawak na 
larangan para sa pagsasaliksik sa mga kamangha- 
manghang bagay sa gawang paglalang ng Diyos. 
Namamatay ang mga hayop sa paraang katulad ng 
pagkamatay ng tao, ngunit di-gaya ng tao, wala si- 
lang pag-asa ng pagkabuhay-muli.--2Pe 2:12, bi- 
lang karagdagan, tingnan ang mga hayop, mga 
ibon, mga insekto, at mga reptilya sa ilalim ng 
kani-kanilang pangalan, gayundin ang IBON: INSEK- 
TO, MGA, ISDA. 


919 


HAYOP, MAKASAGISAG NA MGA. Mula 
pa noong unang panahon, inoobserbahan na ng 
mga tao ang mga katangian at ugali ng mga hayop 
at sa makasagisag na paraan ay ikinakapit nila ang 
mga ito sa mga indibiduwal, mga grupo ng mga tao, 
mga pamahalaan, at mga organisasyon. Madalas ga- 
mitin sa Bibliya ang epektibong paraang ito ng pag- 
sasalarawan. Nakatala sa kalakip na mga tsart ang 
mga halimbawa ng makasagisag na paggamit ng 
mga katangian na likas, o kaya'y mababanaag, sa 
isang hayop. 

Mga Hayop Bilang Sagisag ng mga Pamaha- 
laan. Tuwirang binabanggit sa rekord ng Bibliya 
ang ilang malalaking kapangyarihang pandaigdig 
sa kasaysayan, at ang lahat ng ito, gayundin ang iba 
pang mga bansa, ay gumamit ng mga hayop bilang 
sagisag ng kanilang pamahalaan. Naging prominen- 
teng simbolo sa Ehipto ang serpiyente, anupat maki- 
kita sa putong ng mga Paraon ang uraeus, o ang sa- 
gradong aspid. Gayunman, gaya ng Asirya, naging 
sagisag din ng Ehipto ang toro. Ginamit naman ng 
Medo-Persia ang agila (makikita sa mga kalasag ng 
mga Medo ang wangis ng golden eagle: nakakabit sa 
dulo ng sibat ng mga Persiano ang isang sagisag ng 
agila). Ang Atenas ay inilarawan ng kuwago, ang 
Roma, ng agila, ang Gran Britanya ay inilalarawan 
naman ng leon, ang Estados Unidos, ng agila. Ang 
naging simbolo naman ng Tsina mula pa noong si- 
naunang panahon ay ang dragon. 

Ang Mababangis na Hayop ng Daniel at ng 
Apocalipsis. Maliwanag na ang mga hayop na 
inilarawan sa mga aklat na ito ay kumakatawan sa 
pulitikal na mga kaharian o mga pamahalaan, na 
humahawak ng pamamahala at awtoridad. (Dan 7: 
6, 12, 23: 8:20-22: Apo 16:10: 17:3, 9-12) Isinisiwa- 
lat ng pagsusuri sa mga talata ng Bibliya na, baga- 
man ang pulitikal na “mababangis na hayop' ay may 
iba't ibang makasagisag na anyo, ang lahat ng ito ay 
magkakatulad sa ilang katangian. Ang lahat ay ipi- 
nakikitang sumasalansang sa pamamahala ng Diyos 
sa sangkatauhan sa pamamagitan ng Mesiyanikong 
Kaharian. Inilalarawan din ang mga ito bilang su- 
masalansang sa “mga banal” ng Diyos, ang kani- 
yang katipang bayan, una'y ang bansang Judio, 
nang maglaon ay ang kongregasyong Kristiyano. 
Ang "mababangis na hayop' na espesipikong tinukoy 
(Medo-Persia at Gresya) ay malalaking kapangyari- 
hang pandaigdig, at ipinakikita ng paglalarawan sa 
laki ng iba pang mga hayop o sa mga pagkilos ng 
mga iyon na hindi rin maliliit na kaharian ang mga 
iyon. (Mapapansin na sa ilang kaso, ang nakababa- 
bang mga kaharian ay isinasagisag ng mga su- 
ngay.) Ang lahat ng mga hayop ay inilalarawan 
bilang napakaagresibo, anupat nagsisikap na pangi- 
babawan ang mga bansa o mga bayan na masa- 
saklaw ng kanilang kapangyarihan.---Ihambing ang 


HAYOP, MAKASAGISAG NA MGA 


Dan 7:17, 18, 21: 8:9-11, 23, 24: Apo 13:4-7, 15: 
17:12-14. 

Nais palitawin ng maraming komentarista na ang 
katuparan ng mga pangitain sa aklat ng Daniel 
tungkol sa mga hayop ay hindi lalampas sa pana- 
hong naririto pa si Jesu-Kristo sa lupa, noong ang 
Imperyo ng Roma ang nangingibabaw na kapang- 
yarihan. Gayunman, nililinaw ng mismong mga 
hula na ang katuparan ng mga ito ay lampas pa 
sa panahong iyon. Ang panghuling mga anyo ng 
mga hayop ay ipinakikitang magpapatuloy hang- 
gang sa “pagsapit ng tiyak na panahon upang ari- 
in ng mga banal ng Diyos ang kaharian” sa “tak- 
dang panahon ng kawakasan.” Pagkatapos nito ay 
permanenteng susugpuin ng Mesiyas ang gayong 
makahayop na pagsalansang. (Dan 7:21-27, 8:19- 
25, ihambing din ang Apo 17:13, 14, 19:19, 20.) 
Mapapansin na tuwirang inihula ni Kristo Jesus 
na ang pagsalansang sa Mesiyanikong Kaharian ay 
magpapatuloy hanggang sa panahon ng kawakasan, 
anupat ang kaniyang mga alagad na nangangaral sa 
panahong iyon tungkol sa Kaharian ay magiging 
“mga tudlaan ng pagkapoot ng lahat ng mga bansa.” 
(Mat 24:3, 9-14) Kung gayon, maliwanag na ang 
alinmang bansa, partikular na ang mga kapangyari- 
hang pandaigdig, ay posibleng katawanin ng pang- 
huling mga anyo ng makasagisag na mababangis na 
hayop. 

Ang pangitain ni Daniel tungkol sa mga ha- 
yop na mula sa dagat. Nang matapos na ng 
Ehipto at Asirya ang kani-kanilang yugto ng pangi- 
ngibabaw, at noong malapit nang magwakas ang 
Imperyo ng Babilonya, binigyan ng Diyos na Jeho- 
va si Daniel ng isang pangitain tungkol sa “apat na 
ubod-laking hayop” na umaahon mula sa malawak 
na dagat. (Dan 7:1-3) Sa Isaias 57:20, inihalintulad 
sa dagat ang mga taong hiwalay sa Diyos, anupat si- 
nabi: “Ngunit ang mga balakyot ay gaya ng dagat 
na umaalimbukay, kapag hindi ito humuhupa, na 
ang tubig nito ay patuloy na nag-aalimbukay ng da- 
mong-dagat at lusak.”---Tingnan din ang Apo 17:15. 

Ang pangitaing ito ay karaniwang iniuugnay ng 
mga komentarista sa Bibliya sa pagkalaki-laking 
imahen na nasa ikalawang kabanata ng Daniel. Ma- 
kakakita tayo ng malinaw na mga pagkakatulad 
kung paghahambingin natin ang mga kabanata 2 
at 7. Ang pagkalaki-laking imahen ay may apat na 
pangunahing bahagi o seksiyon, na katugma naman 
ng apat na hayop. Ang una sa mga metal na bumu- 
buo sa imahen ay ang pinakamahalaga, ang ginto, 
na sinundan ng mas mabababang uri ng metal, sa- 
mantalang ang mga hayop ay nagsimula sa mari- 
ngal na leon. Sa dalawang pangitain, ang ikaapat 
na bahagi, o “kaharian,” ay pinagtuunan ng panta- 
nging pansin, kinakitaan ng pinakamasalimuot na 
anyo at bagong mga sangkap o bahagi, at patuloy 


HAYOP, MAKASAGISAG NA MGA 


na umiral hanggang sa pana- 
hong lapatan ito ng kahatulan 
ng Diyos dahil sa pagsalansang 
sa Kaniyang pamamahala. 

Sa maikli, ang apat na hayop 
ay: ang leon, na sa simula'y may 
mga pakpak ng agila, ngunit na- 
wala ang mga iyon at nagka- 
roon ito ng mga katangian ng 
tao, ang oso (isang hayop na 
di-gaanong maringal at malik- 
si kung ihahambing sa leon), 
na lumalamon ng maraming la- 
man, ang leopardo na may apat 
na pakpak (na lalo pang nag- 
papabilis dito) at apat na ulo, 
at ang pang-apat na mabangis 
na hayop na walang kawangis 
na tunay na hayop, anupat di- 
pangkaraniwan ang lakas nito at 
mayroon itong malalaking ngi- 
ping bakal, sampung sungay, at 
isa pang sungay na may mga 
mata at isang “bibig na nagsasa- 
lita ng mararangyang bagay.” 
Ang kalakhang bahagi ng kaba- 
nata ay tungkol sa ikaapat na 
hayop at sa di-pangkaraniwang 
sungay nito. Bagaman “kakaiba” 
ang bawat hayop, ang ikaapat na 
hayop ang pinakakakaiba sa la- 
hat.--Dan 7:3-8, 11, 12, 15-26. 

Noong pagtatapos ng ikapi- 
tong siglo B.C.E., ang Babilonya 
ang kapangyarihang nangiba- 
baw sa Gitnang Silangan. Mabi- 
lis na sinakop ng kaharian ng 
Babilonya ang Sirya at Palestina, 
at pinabagsak nito ang kaharian 
ng Juda kasama ang linya ng 
Davidikong mga tagapamahala 
niyaon na nakaupo sa maluwal- 
hating trono ni Jehova sa Jeru- 
salem. (1Cr 29:23) Mapapansin 
na nang babalaan ng propetang 
si Jeremias ang Juda tungkol sa 
nalalapit na pagbagsak nito sa 
kamay ng Babilonya, inihalintu- 
lad niya ang manlulupig nito sa 
“sang leon na umaahon mula sa 
palumpungan.' (Jer 4:5-7: iham- 
bing ang 50:17.) Matapos bu- 
magsak ang Jerusalem, sinabi ni 
Jeremias na ang mga hukbo ng 
Babilonya ay “mas matulin pa 
kaysa sa mga agila” sa pagtugis 


920 


MGA SAGISAG NG MGA BAGAY NA KANAIS-NAIS 


HAYOP 


Agila 


Agila, 
mga pakpak ng 


Asno 


Gasela (at mga 
kauri nito) 


Isda 
Kabayo (puti) 


Kalapati 
(batu-bato) 


Kambing 


Leon 


Lobo 


Manok (inahin) 


May-sungay 
na ahas 
(serpiyente) 


Serpiyente 


Toro 


Toro (guya) 


Tupa 


Usa (babae) 


UGALI 
O KATANGIAN 


Malayong pananaw 


Kakayahang lumipad 
Pangangalaga, proteksiyon 
Nakagagawa ng 
mabigat na trabaho 
Maganda, kaibig-ibig 
Mabilis 
Malinis ang ilang isda ayon 
sa Kautusan (Lev 11:9) 
Sasakyan sa digmaan 


Kaibig-ibig, maganda, 
walang-muwang 


Nakauuwi sa bahay nito 
Haing hayop 
Karingalan, lakas ng loob, 


pagiging mapamuksa 
sa mga kaaway 


Lumalaban 


Nagsasanggalang 
sa sisiw nito 


Mapanganib 


Maingat 
(Gen 3:1) 


Lakas, kapangyarihan 
(Job 39:9-11) 


Haing hayop 


Haing hayop; 
maamo, masunurin, 
laging magkakasama 


Matulin 
Matatag na mga paa 


Kaibig-ibig 


ISINASAGISAG 


Karunungan, katangian ng “nilalang na buháy” 
na malapit sa trono ni Jehova (Apo 4:7) 
Kaunawaan, malayong espirituwal na 
pananaw ng mga lingkod ng Diyos 
(Mat 24:28; Luc 17:37) 


Nananariwang sigla, pagbabata 
(Aw 103:5; Isa 40:31) 

Pangangalaga ni Jehova sa Israel (Exo 19:4) 
at sa kaniyang “babae” (Apo 12:14) 


Tribo ni Isacar na handang magpagal 
(Gen 49:14, 15) 


Pastol na mangingibig ng Shulamita (Sol 2:9) 
Bilis ng mga Gaditang mandirigma 
(1Cr 12:8) 


Mga taong mabuti, matuwid, karapat-dapat 
sa Kaharian (Mat 13:47-50) 


Matuwid na pakikidigma (Apo 19:11, 16) 


Babaing Shulamita (Sol 1:15; 5:2) 

Mga lingkod ng Diyos na walang-muwang, 
hindi manlalabag-batas (Mat 10:16) 

Pagtitipon sa bayan ni Jehova (Isa 60:8) 


Si Jesu-Kristo bilang hain (Heb 9:11-14) 


Katarungan, katangian ng “nilalang na buháy” 
na malapit sa trono ni Jehova (Apo 4:7) 

Si Jesus bilang maringal na Hari, 
tagapaglapat ng katarungan 
(Gen 49:9; Apo 5:5) 

Si Jehova (Isa 31:4; Os 11:10) 

Bayan ni Jehova (Mik 5:8) 


Tribo ni Benjamin, nakipaglaban sa 
mga kaaway ng Diyos (Gen 49:27) 


Magiliw na pangangalaga ni Jesus 
(Mat 23:37; Luc 13:34) 


Tribo ni Dan, may-kakayahang bantay 
ng Israel sa likuran (Gen 49:17) 


Mga lingkod ng Diyos ay maingat 
(Mat 10:16) 


Kapangyarihan, katangian ng “nilalang na 
buháy” na malapit sa trono ni Jehova 
(Apo 4:7) 


Bunga ng mga labi, mga hain ng papuri 
(Os 14:2; Heb 13:15) 
Si Jesu-Kristo bilang hain (Heb 9:11-14) 


Si Jesu-Kristo, “ang Kordero ng Diyos” 
(Ju 1:29; Apo 5:6; 14:1; 22:3) 

Kawan ng bayan ni Jehova 
(Aw 79:13; Ju 10:7; Heb 13:20) 

Mga taong gumagawa ng mabuti sa 
espirituwal na mga kapatid ni Kristo, 
at magtatamo ng mga pagpapala ng 
Kaharian (Mat 25:32-34) 


Tribo ni Neptali na matulin sa pagbabaka 
(Gen 49:21 

Pagpapatatag at pagpatnubay ni Jehova sa 
mga hakbang ng isa (2Sa 22:34; Aw 18:33) 

Asawang babae (Kaw 5:19) 


921 


HAYOP, MAKASAGISAG NA MGA 


MGA SAGISAG NG MGA BAGAY NA MASAMA AT DI-KANAIS-NAIS 


Mga hayop sa 
pangkalahatan 
Agila 


Asno 


Aso 


Baboy (babae) 


Dragon 


Isda 


Kabayo 


Kalapati 


Kambing 


Kamelyo 
(babae) 


Leon 


Leopardo 


Lobo 


Oso 


Sebra 
(babae) 


Serpiyente 


UGALI 
O KATANGIAN 


Walang kakayahang 
mangatuwiran 


Ganid, naninila 


Malakas na seksuwal 
na pagnanasa 


Mabangis, marumi, 
naninila nang 
pangkat-pangkat, 
walang-kasiyahang 
seksuwal na pagnanasa 


Karumihan 


Nanlalamon, nandudurog, 
nanlululon 


Marumi ang ilang isda 
ayon sa Kautusan 
(Lev 11:10-12) 


Kapaki-pakinabang sa 
pagbabaka (Job 39:19-25) 
Malakas na seksuwal 
na pagnanasa 


Madaling magambala, 
di-matatag, mangmang 


Sutil, mapagsarili, 
may tendensiyang 
manuwag 


Walang-patutunguhang 
paghahanap ng 
kasiyahan sa sekso 


Mabangis, ganid, 
naninila 


Mabangis, ganid, 
mabalasik, tuso 


Mabangis 


Naghahangad ng kasiyahan 
sa sekso kahit kanino 


Tuso, mapanlinlang 
(2Co 11:3) 


ISINASAGISAG 


Mga taong balakyot (2Pe 2:12; Jud 10) 


Mga hari ng Babilonya at Ehipto 
(Eze 17:3, 7, 12, 15) 


Walang-pananampalatayang Juda na 
bumaling sa Asirya at Ehipto (Eze 23:20) 


Balakyot na mga kaaway ni David 
(Aw 22:16; 59:6, 14) 

Manggagawa ng kalisyaan sa sekso 
(Deu 23:18: Fil 3:2: Apo 22:15) 

Walang-kabuluhang tao (2Sa 16:9) 

Balakyot na mga pastol ng Israel 
(Isa 56:10, 11) 

Pangmalas ng sinaunang mga Judio 
sa di-tuling Gentil (Mat 15:26, 27) 

Mga apostata (2Pe 2:22) 


Mga apostata (2Pe 2:22) 


Satanas na Diyablo (Apo 12:9) 
Hari ng Babilonya (Jer 51:34, tlb sa Rbi8) 


Mga taong balakyot, 
di-karapat-dapat sa Kaharian (Mat 
13:47-50) 


Pakikidigma, hayop na pandigma (Aw 33:17: 
147:10: Isa 31:1: Jer 4:13) 

Mga Israelitang haling sa sekso noong 
panahon ni Jeremias (Jer 5:8) 


Sampung-tribong kaharian ng Israel (Os 7:11) 


Mga taong hindi naging mabuti sa espirituwal 
na mga kapatid ni Kristo, mga “isinumpa” 
para sa pagkapuksa (Mat 25:32, 41, 46) 

Kapangyarihang Pandaigdig ng Gresya 
(Dan 8:5, 21 


Di-tapat na Israel na sumunod 
sa mga bansang pagano at sa mga diyos 
ng mga ito (Jer 2:23) 


Balakyot na mga kaaway ni David (Aw 22:13) 

Kapangyarihang Pandaigdig ng Babilonya 
(Dan 7:4) 

Mga hari ng Asirya at Babilonya (Jer 50:17) 

Diyablo (1Pe 5:8) 


Bilis ng pananakop ng mga Caldeo (Hab 1:8) 
Kapangyarihang Pandaigdig ng Gresya 
(Dan 7:6) 


Mga bulaang propeta (Mat 7:15) 

Balakyot, bulaang mga Kristiyano: 
mga bulaang guro (Gaw 20:29) 

Balakyot na mga tao sa sanlibutan 
(Mat 10:16) 


Balakyot na mga tagapamahala (Kaw 28:15) 
Kapangyarihang Pandaigdig ng 

Medo-Persia (Dan 7:5) 
Ang di-tapat na Israel na sumunod sa 

mga bansang pagano at sa mga diyos 

ng mga ito (Jer 2:24) 


Satanas na Diyablo (Apo 12:9) 


sa mga Judeano. (Pan 4:19) Ipi- 
nakikita ng kasaysayan na ang 
pagpapalawak ng Babilonya, na 
may panahon pa nga na umabot 
sa Ehipto, ay nahinto sa di-kala- 
unan, at noong huling yugto ng 
imperyo, ang mga tagapamaha- 
la ng Babilonya ay hindi na gaa- 
nong agresibo na gaya ng dati. 

Bumagsak ang Babilonya sa 
kamay ng kaharian ng Medo- 
Persia, na nakasentro sa mga 
burol sa dakong silangan ng 
kapatagan ng Mesopotamia. 
Ibang-iba ang Imperyo ng 
Medo-Persia sa Semitikong Im- 
peryo ng Babilonya, yamang 
ito ang unang kapangyarihang 
Japetiko (o Aryano) na na- 
ngibabaw sa Gitnang Silangan. 
Bagaman ang mga Judio ay pi- 
nahintulutang bumalik sa Juda, 
nanatili silang isang sakop na 
bayan sa ilalim ng pamatok ng 
Medo-Persia. (Ne 9:36, 37) Pa- 
libhasa'y mas sakim sa teri- 
toryo kaysa sa Babilonya, pi- 
nalawak ng imperyong ito ang 
kaniyang nasasakupan mula sa 
“India hanggang sa Etiopia.” 
- Fs 1:1. 

Ang pangingibabaw ng Medo- 
Persia ay winakasan ng mabilis 
na pananakop ng mga hukbong 
Griego sa pangunguna ni Ale- 
jandrong Dakila. Sa loob lamang 
ng ilang taon, nakapagtayo siya 
ng isang imperyo na sumak- 
law sa mga bahagi ng Europa, 
Asia, at Aprika. Ito ang unang 
kapangyarihang nakasentro sa 
Europa na humawak ng gayong 
posisyon. Pagkamatay ni Ale- 
jandro, pinag-agawan ng kani- 
yang mga heneral ang pa- 
mumuno sa imperyo, hanggang 
nang bandang huli ay nakuha 
ng apat sa kanila ang pama- 
mahala sa iba't ibang seksiyon. 
Ang Palestina ay pinag-agawan 
ng magkaribal na kahariang Se- 
leucido at Ptolemaiko. 

Nang maglaon, ang Imperyo 
ng Gresya ay lubusang nasakop 
ng Roma. Nahigitan ng Imperyo 
ng Roma ang lahat ng naunang 


HAYOP, MAKASAGISAG NA MGA 


922 


UGALI 
PINO O KATANGIAN 
Sorra Katusuhan 
(Luc 13:32) 
Toro Mabangis 
Tupa Nanunuwag 
(lalaki) (Dan 8:3, 4, 20) 
Uod Hamak, mahina, 
walang-halaga 


ISINASAGISAG 


Mapanlinlang na si Haring Herodes Antipas 


Balakyot na mga kaaway ni David (Aw 22:12) 
Kapangyarihang Pandaigdig ng Medo-Persia 
Israel (Jacob) na bansa ng Diyos, mahina 


sa ganang sarili, malakas dahil sa 
kapangyarihan ni Jehova (Isa 41:13-15) 


anupat ang mas mataas na su- 
ngay ang huling tumubo. Ipi- 
nakikita ng kasaysayan na sa 
pasimula ay mas malakas ang 
mga Medo, at nang maglaon ay 
nangibabaw ang mga Persiano, 
bagaman nanatiling nagkakai- 
sa ang dalawang bayang ito bi- 
lang tambalang kapangyarihan. 
Isang kambing na lalaki naman, 
na humahayo nang napakabilis 


mga imperyo hindi lamang sa lawak ng nasasaku- 
pan nito (na sumaklaw sa buong lugar ng Meditera- 
neo at nang dakong huli ay umabot sa British Isles) 
kundi pati sa kahusayan ng puwersang militar nito 
at sa kahigpitan nito sa pagpapatupad ng batas Ro- 
mano sa mga probinsiya ng malawak na imperyo 
nito. Sabihin pa, ang Roma ang pulitikal na instru- 
mentong ginamit sa pagpatay sa Mesiyas, si Kristo 
Jesus, at gayundin sa pag-uusig sa sinaunang kon- 
gregasyong Kristiyano. Pagkatapos, tumagal pa ang 
imperyo nang halos isang libong taon sa iba't ibang 
anyo ngunit nang maglaon ay nahati-hati ito sa ma- 
raming bansa, hanggang nang dakong huli ay na- 
ngibabaw ang Britanya. 

Ganito ang kapansin-pansing obserbasyon ng is- 
toryador na si H. G. Wells tungkol sa kung bakit na- 
tatangi ang Imperyo ng Roma: “Ang bagong Ro- 
manong kapangyarihang ito na bumangon upang 
mangibabaw sa kanluraning daigdig noong ikalawa 
at unang siglo B.C. ay naiiba sa ilang kaparaanan 
mula sa mga nagdaang malalaking imperyo na na- 
naig sa sibilisadong daigdig. Sa pasimula ay hindi ito 
monarkiya, at hindi ito itinatag ng iisang dakilang 
manlulupig. . . . Ito ang unang republikanong imper- 
yo na hindi naglaho kundi nagpabagu-bago ng anyo. 
... Kaunti lamang ang populasyon nitong Hamita at 
Semita kung ihahambing sa mga naunang imperyo. 
... Noong panahong iyon ay isa itong bagong kala- 
karan sa kasaysayan, isa itong pinalawak na republi- 
kang Aryano. .. . Palagi itong nagbabago. Hindi ito 
kailanman naging permanente. Masasabing nabigo 
ang eksperimento [sa pamamahala]. Masasabi ring 
hindi pa tapos ang eksperimento, at hanggang sa 
ngayon ay sinisikap pa ring lutasin ng Europa at 
Amerika ang mga suliranin ng pandaigdig na pa- 
mamahala na unang napaharap sa mga Romano.” 
— The Pocket History of the World, 1943, p. 149-151. 

Ang barakong tupa at ang lalaking kam- 
bing. Sa pangitaing ibinigay kay Daniel pagkara- 
an ng dalawang taon (Dan 8:1), malinaw na ti- 
nukoy ang mga kapangyarihang kinatawanan ng 
dalawang makasagisag na hayop. Inilarawan doon 
ang kaharian ng Medo-Persia bilang isang lalaking 
tupa (barakong tupa) na may dalawang sungay, 


sa ibabaw ng lupa, ang sumagi- 
sag sa kapangyarihang pandaigdig ng Gresya. (Dan 
8:3-8, 20, 21) Ipinakikita ng makahulang pangitain 
na ang “malaking sungay” ng kambing sa pagitan 
ng mga mata nito, kumakatawan sa unang hari, ay 
nabali “nang lumakas ito,” at apat na kaharian ang 
humalili, bagaman hindi kasinlakas ng nauna. (Dan 
8:5, 8, 21, 22) Natalakay na natin na mabilis na na- 
sakop ni Alejandro ang Imperyo ng Medo-Persia at 
na pinaghati-hatian ng apat sa kaniyang mga hene- 
ral ang kaharian niya. 

Mapapansin na sa iba't ibang hula, ang isang ban- 
sa o ang mga tagapamahala nito ay maaaring kata- 
wanin ng iba't ibang sagisag na hayop. Halimbawa, 
sa Jeremias 50:17 ay kinatawanan ng mga leon ang 
mga hari ng Asirya at Babilonya, samantalang sa 
Ezekiel 17:3-17 ay isinagisag ng malalaking agila 
ang mga tagapamahala ng Babilonya at Ehipto. Sa 
ibang mga talata, inihalintulad ni Ezekiel ang Para- 
on ng Ehipto sa isang “malaking dambuhalang ha- 
yop-dagat” na nakahiga sa mga kanal ng Nilo. (Eze 
29:3) Samakatuwid, bagaman gumamit ang Daniel 
kabanata 8 ng partikular na mga sagisag upang lu- 
marawan sa Medo-Persia at Gresya, hindi ito nanga- 
ngahulugan na hindi na maaaring katawanin ang 
mga iyon ng iba pang mga sagisag sa mas naunang 
pangitain (Dan 7) at sa kasunod pang mga hula. 

Ang mabangis na hayop na may pitong ulo 
na mula sa dagat. Sa pangitain ng apostol na si 
Juan na nakatala sa Apocalipsis 13, isang mabangis 
na hayop na may pitong ulo at sampung sungay 
ang umahon mula sa dagat, ito ay tulad ng leopar- 
do, ngunit may mga paa ng oso at bibig ng leon. Sa 
gayon ay pinagsama-sama sa anyo nito ang ilan sa 
mga sagisag na lumitaw sa pangitain ni Daniel 
tungkol sa apat na hayop. Ang dragon, na ipinakiki- 
lala sa Apocalipsis 12:9 bilang si Satanas na Diyablo, 
ang nagbigay sa hayop ng awtoridad at kapangya- 
rihan. (Apo 13:1, 2) Yamang ang hayop na ito ay 
may pitong ulo (na may sampung sungay), naliba 
ito sa mga hayop na may tig-iisang ulo sa pangi- 
tain ni Daniel. Ang pito (at sampu) ay karani- 
wang kinikilala bilang mga sagisag sa Bibliya para 
sa pagiging ganap. (Tingnan ang BILANG, NUMERO.) 


923 


Pinatutunayan ito ng lawak ng nasasakupan ng ha- 
yop, sapagkat may awtoridad ito, hindi lamang sa 
isang bansa o isang grupo ng mga bansa, kundi “sa 
bawat tribo at bayan at wika at bansa.” (Apo 13:7, 8: 
ihambing ang 16:13, 14.) Hinggil sa mga salik na ito, 
ang The Interpreter's Dictionary of the Bible ay nag- 
komento: “Ang una sa mga hayop na ito [ng Apo 13] 
ay kombinasyon ng mga katangian ng apat na ha- 
yop sa pangitain ni Daniel . . . Kaya nga, ang 
unang hayop na ito ay kumakatawan sa pinagsama- 
samang mga puwersa ng lahat ng pulitikal na pama- 
mahala sa daigdig na salansang sa Diyos.”---Inedit 
ni G. Buttrick, 1962, Tomo 1, p. 369. 

Hayop na may dalawang sungay. Pagkata- 
pos ay nakakita si Juan ng isang hayop na umahon 
mula sa lupa at may dalawang sungay na tulad ng 
sa maamong kordero, gayunma'y nagsasalita itong 
gaya ng dragon at ginagamit nito ang lahat ng aw- 
toridad ng unang mabangis na hayop, na inilarawan 
bago nito. Iniutos nito ang paggawa ng isang lara- 
wan ng hayop na may pitong ulo at may kapamaha- 
laan sa buong daigdig, anupat pinipilit ang lahat 
ng tao na tanggapin ang “marka” niyaon.--Apo 
13:11-17. 

Maaalaala natin na ang barakong tupa na may 
dalawang sungay sa Daniel kabanata 8 ay kumata- 
wan sa isang tambalang kapangyarihan, ang Medo- 
Persia. Sabihin pa, matagal nang naglaho ang ka- 
pangyarihang iyon noong mga araw ng apostol na 
si Juan, at ang pangitain niya ay tungkol sa mga 
bagay na sa hinaharap pa lamang magaganap. (Apo 
1:1) May iba pang mga tambalang kapangyarihan 
na umiral mula noong mga araw ni Juan, ngunit 
sa lahat ng mga ito ay partikular na natatangi at 
nagtatagal ang ugnayan ng Britanya at Estados Uni- 
dos. 

Ang isa pang kapansin-pansing katangian ng ha- 
yop na may dalawang sungay, ang pagsasalita nitong 
gaya ng isang dragon, ay nagpapaalaala tungkol sa 
“bibig na nagsasalita ng mararangyang bagay” na 
taglay ng kakaibang sungay ng ikaapat na hayop ng 
Daniel 7 (tal 8, 20-26), samantalang ang “pagliligaw' 
naman nito sa mga tumatahan sa lupa ay katulad ng 
panlilinlang ng “mabangis na hari” na inilarawan sa 
Daniel 8:23-25.--Apo 13:11, 14. 

Ang kulay-iskarlatang mabangis na hayop. 
Sa Apocalipsis 17, itinala ng apostol ang kaniyang 
pangitain tungkol sa isang kulay-iskarlatang hayop 
na may pitong ulo at sampung sungay, kung saan 
nakasakay ang makasagisag na babaing “Babilo- 
nyang Dakila.” Sa gayon, ang hayop na ito ay kaha- 
wig, o nagsilbing larawan, ng unang hayop ng Apo- 
calipsis 13 ngunit naiiba dahil ito'y kulay-iskarlata 
at walang mga korona sa sampung sungay nito. 
Nang makita ni Juan ang hayop, sinabi sa kaniya na 


HAZAEL 


ang lima sa pitong hari na kinakatawanan ng pitong 
ulo ay bumagsak na, samantalang ang isa ay umii- 
ral noong panahong iyon, at ang ikapito ay hindi pa 
dumarating. Ang kulay-iskarlatang hayop mismo 
ay ikawalong hari ngunit nagmula sa pitong nauna. 
Ang “sampung hari” na kinakatawanan ng sampung 
sungay ay iiral at hahawak ng awtoridad kasama ng 
hayop na iskarlata sa sandaling panahon. Makiki- 
pagdigma sila sa Kordero, si Jesu-Kristo, at sa kani- 
yang mga kasama, ngunit matatalo sila.---Apo 17:3- 
5, 9-14. 

Ikinakapit ng ilang iskolar ang pangitaing ito sa 
paganong Roma, at ang pitong ulo naman sa pitong 
emperador ng Roma, na sinundan ng ikawalong em- 
perador. Gayunman, hindi sila magkasundo kung 
sinu-sinong emperador ang dapat isama. Sa Bibliya, 
tatlong Romanong emperador lamang ang tinukoy 
sa kanilang pangalan, anupat ang ikaapat (si Nero) 
ay binanggit sa titulong “Cesar.” Ipinapalagay na- 
man ng ibang mga iskolar na ang “mga ulo” o “mga 
hari” ay kumakatawan sa mga kapangyarihang pan- 
daigdig, gaya sa aklat ng Daniel. Kapansin-pansin 
na bumanggit ang Bibliya ng limang kapangyari- 
hang pandaigdig sa Hebreong Kasulatan, samaka- 
tuwid nga, ang Ehipto, Asirya, Babilonya, Medo- 
Persia, at Gresya, samantalang binanggit naman sa 
Griegong Kasulatan ang ikaanim, ang Roma, na na- 
mamahala noong mga araw ni Juan. Ang ikapitong 
'hari ay hindi pinangalanan, at makatuwiran la- 
mang iyon sapagkat hindi pa ito lumilitaw noong pa- 
nahong isulat ni Juan ang Apocalipsis. Ang ikawa- 
long hari, ang makasagisag na hayop na iskarlata, 
ay waring kombinasyon ng pitong ulong iyon at 
nagmula rin sa mga iyon. 


HAZAEL [Minasdan ng Diyos]. Isang bantog na 
hari ng Sirya, lumilitaw na nagsimulang mamahala 
si Hazael noong panahon ng paghahari ni Haring Je- 
horam ng Israel (mga 917-905 B.C.E.). (2Ha 8:7-16) 
Namatay siya noong panahon ng paghahari ni Ha- 
ring Jehoas ng Israel (mga 859-845 B.C.E.). (2Ha 13: 
24, 25) Si Hazael ay hindi nagmula sa maharlikang 
angkan kundi isa lamang mataas na opisyal na 
naglingkod sa kaniyang hinalinhan, si Haring Ben- 
hadad II ng Sirya.---2Ha 8:7-9. 

Ilang taon bago ang paghahari ni Hazael, tinagu- 
bilinan ni Jehova si Elias na “pahiran si Hazael bilang 
hari sa Sirya.” Inatasan siya dahil nagkasala ang Is- 
rael laban sa Diyos at si Hazael ang maglalapat ng 
kaparusahan sa bansa.— 1Ha 19:15-18. 

Si Hazael ay hindi literal na pinahiran ng langis, 
ngunit ang atas na ibinigay kay Elias ay tinupad 
ng kahalili niyang si Eliseo na propeta. Naganap 
ito nang magkasakit ang Siryanong si Haring Ben- 
hadad II at isugo nito si Hazael sa Damasco na pa- 
ngunahing lunsod ng Sirya. Si Hazael ay inutusang 


HAZAEL 


magdala ng kaloob at sumangguni kay Eliseo kung 
si Ben-hadad ay gagaling pa sa kaniyang sakit o hin- 
di na. Sinabi ni Eliseo kay Hazael: “Humayo ka, sabi- 
hin mo [kay Ben-hadad], ‘Ikaw ay tiyak na gaga- 
ling,” ngunit nagpatuloy ang propeta, na sinasabi: 
“At ipinakita sa akin ni Jehova na siya ay tiyak na 
mamamatay.” Sinabi pa niya kay Hazael: “Ipinakita 
ka sa akin ni Jehova bilang hari sa Sirya.” Nang bu- 
malik si Hazael, bilang tugon sa tanong ng hari 
hinggil sa sagot ni Eliseo, si Hazael ay nagsabi: “Si- 
nabi niya sa akin, Ikaw ay tiyak na gagaling ": ngu- 
nit nang sumunod na araw, sinakluban ni Hazael ng 
isang basang kubrekama ang mukha ng hari hang- 
gang sa mawalan ito ng hininga at nagsimula siyang 
mamahala bilang kahalili nito.---2Ha 8:7-15. 

Ang mga salita ni Eliseo kay Hazael ay naging 
paksa ng maraming pala-palagay. Ayon sa panggi- 
lid ng tekstong Masoretiko, gayundin ng Griegong 
Septuagint, Latin na Vulgate, Syriac na Peshitta, at 
18 manuskritong Hebreo, ang teksto ay kababasa- 
han: “Sabihin mo sa kaniya, Ikaw ay [mamama- 
tay], ” samantalang ang pinakakatawan ng tekstong 
Masoretiko ay nagsasabi, “Sabihin mo, “Ikaw ay hin- 
di [mamamatay]. ” 

Kung ang pagkakasalin ay uunawain na sinabihan 
si Hazael na sabihin kay Ben-hadad “Ikaw ay tiyak 
na gagaling,” ang sagot ni Eliseo sa tanong ni Ben- 
hadad ay maaaring nasa anyong bugtong, na na- 
ngangahulugang hindi mamamatay si Ben-hadad sa 
kaniyang sakit ngunit mamamatay pa rin siya (gaya 
nga ng nangyari sa kaniya, sa kamay ni Hazael). Ga- 
yunpaman, bibigang sinabi ni Hazael sa hari ang 
unang bahagi ng sagot ni Eliseo: “Ikaw ay tiyak na 
gagaling,” ngunit ang nalalabing bahagi ng sagot ay 
isinagawa ni Hazael sa marahas na pagkilos.---2Ha 
8:10. 

Siniil ni Hazael ang Israel. Di-nagtagal pag- 
katapos na maging hari, nakipagdigma si Hazael sa 
mga hari ng Israel at Juda sa Ramot-gilead (Rama). 
Noong panahong iyon, si Haring Jehoram ng Israel 
ay nasugatan, ngunit ang kinalabasan ng pagbaba- 
ka ay hindi binanggit sa ulat. (2Ha 8:25-29, 2Cr 
22:1-6) Noong mga araw ng kahalili ni Jehoram na 
si Haring Jehu ng Israel, sinimulang kunin ni Haza- 
el nang unti-unti ang lupain ng Israel, anupat bini- 
hag ang Gilead at Basan, na nasa S ng Jordan. (2Ha 
10:32, 33) Lumilitaw na ito ang nagbukas ng daan 
para sa pagsalakay niya sa kaharian ng Juda nang 
dakong huli. Kinuha ni Hazael ang lunsod ng Gat sa 
Filistia at pagkatapos ay itinuon ang kaniyang muk- 
ha na umahon laban sa Jerusalem. Gayunman, sinu- 
hulan ni Haring Jehoas ng Juda si Hazael sa pama- 
magitan ng pagbibigay sa kaniya ng mahahalagang 
bagay mula sa templo at palasyo anupat umurong si 
Hazael, sa gayon ay pinaligtas ang Jerusalem.---2Ha 
12:17, 18. 


924 


Lalo na noong panahon ng paghahari ng anak ni 
Jehu na si Jehoahaz ng Israel, buong-lupit na sini- 
il ni Hazael ang Israel, anupat tinupad ang patiu- 
nang nakita ng propetang si Eliseo---na sisilaban ni 
Hazael sa apoy ang mga nakukutaang dako ng Isra- 
el, papatayin sa pamamagitan ng tabak ang kani- 
lang mga piling lalaki, pagluluray-lurayin ang kani- 
lang mga anak, at wawakwakin ang kanilang mga 
babaing nagdadalang-tao. (2Ha 13:3, 22, 8:12) Ga- 
yunman, hindi pinahintulutan ng Diyos na lubusang 
durugin ng Sirya ang Israel. (2Ha 13:4, 5) Pagkama- 
tay ni Hazael, sa tatlong tagumpay ay muling nabi- 
hag ni Haring Jehoas ng Israel mula sa anak ni Ha- 
zael na si Ben-hadad III ang mga lunsod na kinuha 
ni Hazael mula kay Haring Jehoahaz na kaniyang 
ama. (2Ha 13:23-25) Nang maglaon, “isinauli [ni Ha- 
ring Jeroboam II ng Israel] ang Damasco at ang Ha- 
mat sa Juda sa Israel.”---2Ha 14:28. 

Sa Sinaunang mga Inskripsiyon. Binabang- 
git si Hazael sa isang inskripsiyon ng kasaysayan na 
natagpuan sa isang lugar na ngayon ay tinatawag 
na Afis, mga 40 km (25 mi) sa TK ng Aleppo. Ang 
inskripsiyong ito ay kaayon ng Bibliya, na ang anak 
ni Hazael na si Ben-hadad III, tinawag dito na “Bar- 
hadad,” ay humalili sa kaniya bilang hari ng Sirya. 

Ang mga kampanya ni Salmaneser III laban sa 
Sirya ay nakatala sa kaniyang mga ulat ng kasaysa- 
yan, kung saan isinasalaysay niya ang kaniyang 
mga tagumpay laban kay Hazael. Sa mga ulat na ito 
ng kasaysayan, si Hazael ay tinatawag na isang ka- 
raniwang mamamayan (sa literal, anak ng isang ta- 
ong walang halaga), tiyak na dahil hindi siya nag- 
mula sa maharlikang angkan kundi kinuha niya ang 
trono ng Damasco sa pamamagitan ng pagpaslang 
kay Haring Ben-hadad II. Ang isa sa mga inskripsi- 
yong ito ay kababasahan: “Noong ikalabingwalong 
taon ng aking pamamahala ay tinawid ko ang Eufra- 
tes sa ikalabing-anim na pagkakataon. Inilagak ni 
Hazael ng Damasco (Imerisu) ang kaniyang tiwala sa 
kaniyang malaking hukbo at tinawag niya ang kani- 
yang mga pulutong na may malaking bilang, anupat 
ang bundok ng Senir (Sa-ni-ru), isang bundok, na 
nakaharap sa Lebanon, ay ginawa niyang kaniyang 
tanggulan. Nakipaglaban ako sa kaniya at dinulutan 
ko siya ng pagkatalo, anupat pinatay ko sa pamama- 
gitan ng tabak ang 16,000 sa kaniyang makarana- 
sang mga kawal. Kinuha ko sa kaniya ang 1,121 
karo, 470 sinasakyang kabayo gayundin ang kani- 
yang kampo. Tumakas siya upang iligtas ang kani- 
yang buhay (ngunit) sinundan ko siya at kinubkob 
ko siya sa Damasco (Di-mas-qi), ang kaniyang ma- 
harlikang tirahan. (Doon ay) sinira ko ang kani- 
yang mga hardin (sa labas ng lunsod, at lumisan 
ako). Nagpatuloy ako hanggang sa mga bundok ng 
Hauran (sade° "“Ha-u-ra-ni), anupat winasak, gi- 
niba at sinunog ang di-mabilang na mga bayan, 


925 


tangay ang samsam mula sa kanila na pagkara- 
mi-rami.”--Ancient Near Eastern Texts, inedit ni 
J. B. Pritchard, 1974, p. 280. 

Gayunman, maliwanag na nabigo si Salmaneser IMI 
na makuha ang mismong Damasco. Lumilitaw na isi- 
nagawa ito ni Tiglat-pileser HI, noong mga araw ng 
Siryanong si Haring Rezin. Tinupad nito ang hula ni 
Jehova sa pamamagitan ni Amos: “Magsusugo ako ng 
apoy sa bahay ni Hazael, at lalamunin nito ang mga 
tirahang tore ni Ben-hadad. At babaliin ko ang ha- 
lang ng Damasco.”--Am 1:4, 5; 2Ha 16:9. 


HAZAIAS [Minasdan ni Jah]. Isang inapo ng 
anak ni Juda na si Shela.---Ne 11:4, 5, Bil 26:20. 


HAZAR-ADDAR [Looban (Pamayanan) ng Ad- 
dar]. Isang lunsod sa timugang hanggahan ng Juda. 
Marahil ay ito rin ang Addar na malapit sa Ka- 
des-barnea.--Bil 34:4: Jos 15:3: tingnan ang ADDAR 
Big. 2. 


HAZAR-ENAN, HAZAR-ENON [looban 
(Pamayanan) ng Bukal]. Isang lugar sa hilagaang 
hangganan ng “lupain ng Canaan.” (Bil 34:2, 7-10) 
Ang Hazar-enon (Hazar-enan) ay binanggit ni Eze- 
kiel, kasama ang Damasco at Hamat, sa kaniyang 
pangitain hinggil sa teritoryo ng Israel. (Eze 47:13, 
17: 48:1) Sa ngayon ay hindi tiyakang matukoy ang 
lugar na ito. Gayunman, ipinapalagay ng karami- 
han sa mga iskolar na ito'y nasa Qaryatein, mga 
120 km (75 mi) sa HS ng Damasco sa daang patu- 
ngo sa Palmyra. 


HAZAR-GADA [Looban (Pamayanan) ng Gada]. 
Isang lunsod sa timugang Juda. (Jos 15:21, 27) Hindi 
alam kung saan ang lokasyon nito. 


HAZARMAVET [Looban (Pamayanan) ng Ka- 
matayan]. Isang inapo ni Noe sa pamamagitan nina 
Sem at Joktan. (Gen 10:1, 21, 25, 26, 1Cr 1:20) Ka- 
raniwan nang pinaniniwalaan na ang mga inapo ni 
Hazarmavet ay namayan sa rehiyon ng Hadhramaut 
sa timugang Arabia. Iminumungkahi ang isang ka- 
ugnayan sa pagitan ng Hadhramaut at ng Hazarma- 
vet dahil sa pagkakahawig ng mga katinig sa ori- 
hinal na mga pangalang Hebreo at Arabe. Hindi 
maliwanag ang mga heograpikong hangganan ng 
Hadhramaut. Ito ay humigit-kumulang na 880 km 
(550 mi) ang haba at 240 km (150 mi) ang lapad. 
May kakitiran ang baybaying kapatagan, at ang lu- 
pain naman ay paahon at matarik, anupat bumubuo 
ito ng isang mabatong talampas na may katamta- 
mang taas na nasa pagitan ng 900 at 1,200 m 
(3,000 at 4,000 piye). Maraming agusang libis na 
may mga banging malalalim ang bumabagtas sa 
mataas na talampas na ito. Ang mga libis na ito ay 
napakataba. Sagana roon ang mga palma at mga da- 


HAZAZON-TAMAR 


tiles, nanginginain sa mga pastulan ang mga tupa, 
mga kamelyo, at mga asno; at kabilang sa mga 
pananim doon ay mijo, alfalfa, indigo, bulak, at 
mais. Ang pangunahin sa mga agusang libis ay ang 
Wadi Hadhramaut. Nagmumula ang batis na ito 
mga 480 km (300 mi) sa looban ng lupain mula 
sa K baybayin ng Peninsula ng Arabia at unti- 
unting kumukurba pasilangan nang mga 640 km 
(400 mi), at saka bumubuhos sa Dagat ng Arabia bi- 
lang ang Wadi Masila (ang pangalang itinawag sa 
mababang bahagi nito). Noong sinauna, ang rehiyon 
ng Hadhramaut ay gumanap ng mahalagang papel 
dahil sa pangangalakal nito ng insenso. Ngunit ang 
mga puno ng olibano, na dating sagana, ay kakaun- 
ti na ngayon doon. 


HAZAR-SUAL [Looban (Pamayanan) ng Sor- 
ra]. Isang nakapaloob na lunsod ng Simeon sa T ng 
Juda. (Jos 15:21, 28, 19:1-3, 1Cr 4:28) Muli itong ti- 
nirahan pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya. 
(Ne 11:25-27) Hindi tiyak kung saan ang lokasyon 
nito. Iminumungkahi ng ilang iskolar na ito ay ang 
Khirbet el-Watan, na mga 3 km (2 mi) sa STS ng 
Beer-sheba. 


HAZAR-SUSA [Looban (Pamayanan) ng Ka- 
bayong Babae]. Isang nakapaloob na Simeonitang 
lunsod sa timugang bahagi ng Juda. (Jos 19:1, 2, 5) 
Tinatawag din itong Hazar-susim. (1Cr 4:31) Sa 
isang katulad na talaan ng mga lunsod na orihinal 
na iniatas sa Juda, “Sansana” ang nakalagay sa ha- 
lip na Hazar-susa. (Jos 15:21, 31) Ipinapalagay ng 
ilan na ang mga ito'y magkahiwalay na mga loka- 
syon. Sinasabi nila na ang Sansana ay nasa HHS ng 
Beer-sheba at ang Hazar-susa naman ay nasa Sbalat 
Abu Susein, malapit sa Kapatagan ng Filistia, mga 
26 na km (16 na mi) sa dakong K ng Beer-sheba. 
Gayunman, itinuturing ng maraming iskolar na ang 
Hazar-susa ay malamang na pangalawahing panga- 
lan ng Sansana, at ang pangalawahing pangalang 
ito, batay sa kahulugan nito, ay naglalarawan sa 
isang natatanging layunin ng lugar na iyon. Kung 
ang Hazar-susa at Sansana ay iisa, maipapalagay na 
ang Hazar-susa ay ang Khirbet esh-Shamsaniyat sa 
dakong HHS ng Beer-sheba, di-kalayuan sa iminu- 
mungkahing lugar ng Madmana (malamang ay ang 
Bet-marcabot), na naunang itinala (sa Hazar-susa, 
Hazar-susim, 0 Sansana) sa nabanggit na mga teks- 
to.-- Tingnan ang BET-MARCABOT. 


HAZAR-SUSIM. 


HAZAZON-TAMAR [Graba [Dalisdis] ng Puno 
ng Palma]. Isang lunsod na tinahanan ng mga Amo- 
rita at lumilitaw na nasa kapaligiran ng Mababang 
Kapatagan ng Sidim. Tinalo ni Haring Kedorlaomer 


Tingnan ang HAZAR-SUSA. 


HAZELELPONI 


at ng kaniyang mga kaalyado ang mga Amoritang 
tumatahan sa Hazazon-tamar. (Gen 14:5-8) Pagkara- 
an ng ilang siglo, ang pinagsama-samang mga huk- 
bo ng Moab, Ammon, at ng bulubunduking pook ng 
Seir ay dumating laban sa Juda na dumaraan sa “Ha- 
zazon-tamar, na siyang En-gedi.” (2Cr 20:2, 10, 11) 
Naniniwala ang maraming iskolar na itinuturo ng 
pagtukoy ng Genesis ang isang lokasyon na may ka- 
layuan sa T ng En-gedi kung kaya itinuturing nila na 
ang mga salitang “na siyang En-gedi,” ay idinagdag 
nang dakong huli. Gayunman, ang pangalang “Haza- 
zon-tamar,” ay lumilitaw na napanatili sa Wadi Hasa- 
sa (Nahal Hazezon) na mga 10 km (6 na mi) sa H ng 
iminungkahing dako ng En-gedi. Gayundin, ang ka- 
hulugan ng Hazazon-tamar ay aangkop sa rehiyon 
ng En-gedi, isang lugar na inilarawan ni Josephus 
kung saan may taniman ng “pinakamaiinam na puno 
ng palma.” (Jewish Antiquities, IX, 7 [i, 2]) Kaya, 
kung ang ulat sa Genesis ay tumutukoy sa isang lo- 
kasyon na nasa gawing timog pa, posibleng dalawa 
ang dakong tinatawag na Hazazon-tamar: ang isa na 
iniugnay sa En-gedi, ang isa naman marahil ay ang 
dako sa TK ng Dagat na Patay na tinatawag lamang 
na Tamar.---Eze 47:19, 48:28. 


HAZELELPONI [posible, Liliman ang Aking 
Mukha]. Malamang na anak na babae ng “ama ni 
Etam”; kapatid na babae nina Jezreel, Isma, at Id- 
bas.--1Cr 4:1, 3. 


HAZER-HATICON. Isang lugar na sa pangi- 
tain ni Ezekiel ay binanggit na nasa hangganan ng 
Israel at “nasa gawing hangganan ng Hauran.” (Eze 
47:13, 16) Walang nalalamang lugar na may gani- 
tong pangalan. Itinuturing ng iba na isa itong pag- 
kakamali ng eskriba para sa “Hazar-enon ."---Eze 47: 
16, 17: tingnan ang HAZAR-ENAN, HAZAR-ENON. 


HAZEROT [Mga Looban: Mga Pamayanan]. Ang 
huling lugar na pinagkampuhan ng Israel bago sila 
pumasok sa ilang ng Paran. (Bil 11:35, 12:16, 33:17, 
18, Deu 1:1) Sa Hazerot nagkaketong si Miriam ma- 
tapos nilang kuwestiyunin ni Aaron ang awtoridad 
ni Moises at ang pagkuha nito ng isang asawang 
Cusita. (Bil 11:35, 12:1-16) Iniuugnay ng karamihan 
ng mga iskolar ang Hazerot ng Bibliya sa oasis ng 
“Ain Khadra, mga 60 km (37 mi) sa HS ng kinikila- 
lang lugar ng Bundok Sinai. 


HAZIEL [Minasdan ng Diyos]. Anak ni Simei; 
isang Gersonitang Levita noong panahon ni David. 
— 1Cr 23:6-9. 


HAZO [posibleng pinaikling anyo ng Hazael, na- 
ngangahulugang “Minasdan ng Diyos”]. Isang pa- 
mangkin ni Abraham; ikalimang binanggit na anak 
nina Nahor at Milca.—Gen 22:20-22. 


926 


HAZOR [Looban; Pamayanan]. 

1. Ang pangunahing lunsod ng hilagang Canaan 
noong panahon ng pananakop ng Israel sa ilalim ng 
pangunguna ni Josue. (Jos 11:10) Ipinapalagay na 
ang Hazor ay ang Tell el-Qedah (Tel Hazor) na mga 
11 km (7 mi) sa TTS ng iminumungkahing loka- 
syon ng Kedes. Ayon sa arkeologong si Yigael Ya- 
din, na nangasiwa sa isinagawang mga paghuhu- 
kay sa lugar na iyon mula noong 1955 hanggang 
1958 at 1968 hanggang 1969, ang Hazor noong pa- 
nahon ni Josue ay humigit-kumulang 60 ektarya 
(150 akre) at maaaring nanirahan doon ang mula 
25,000 hanggang 30,000 katao. 

Pinangunahan ni Jabin na hari ng Hazor ang nag- 
sanib na mga hukbo ng hilagang Canaan laban kay 
Josue, ngunit dumanas sila ng kahiya-hiyang pagka- 
talo. Ang Hazor mismo ay sinunog. Sa lugar na iyon, 
tanging ang lunsod na ito na nakatayo sa isang bun- 
ton ang tinrato nang gayon. (Jos 11:1-13) Bagaman 
nang maglaon ay iniatas ito sa tribo ni Neptali (Jos 
19:32, 35, 36), ang Hazor, noong panahon nina De- 
bora at Barak, ay naging kabisera ng isa pang maka- 
pangyarihang Canaanitang hari na tinawag ding Ja- 
bin.—Huk 4:2, 17; 1Sa 12:9. 

Gaya ng Gezer at Megido, ang Hazor ay pinati- 
bay ni Haring Solomon. (1Ha 9:15) Ipinakikita ng 
mga natuklasan sa arkeolohiya na magkakatulad 
ang pagkakatayo ng mga pintuang-daan ng tatlong 
lunsod na ito. Sa pag-uulat tungkol sa mga paghuhu- 
kay sa Hazor, ganito ang isinulat ni Yigael Yadin sa 
kaniyang akdang The Art of Warfare in Biblical 
Lands (1963, Tomo II, p. 288): “Nang magsimulang 
lumitaw ang pintuang-daan ng pader na ito mula sa 
alabok at lupa na marahang pinapala, nagulat kami 
sa pagkakatulad nito sa 'Pintuang-daan ni Solomon' 
na natuklasan sa Megido. Bago kami magpatuloy sa 
paghuhukay, gumawa kami ng mga marka sa lupa 
ayon sa pagtaya namin sa plano ng pintuang-daan 
batay sa pintuang-daan ng Megido. At pagkatapos 
ay sinabihan namin ang mga trabahador na ituloy 
nila ang pagtatanggal ng lupa at mga bato. Nang 
matapos sila, tiningnan nila kami nang may pagka- 
mangha, na para bang kami'y mga mahiko o mga 
manghuhula. Sapagkat naroroon, sa harapan namin, 
ang pintuang-daan na ang hugis ay minarkahan na- 
min, isang replika ng pintuang-daan ng Megido. Pi- 
natunayan nito na ang dalawang pintuang-daang 
ito ay itinayo ni Solomon at iisang pangkalahatang 
plano ang sinunod sa mga ito.” 

Mahigit 200 taon pagkamatay ni Solomon, noong 
naghahari ang Israelitang si Haring Peka, nilupig ng 
Asiryanong hari na si Tiglat-pileser III ang Hazor at 
dinala niya sa pagkatapon ang mga naninirahan 
dito.---2Ha 15:29. 

2. Isang Judeanong lunsod sa Negeb. Marahil ay 
maiuugnay ito sa el-Jebariyeh, na mga 24 na km 


927 


(15 mi) sa SHS ng iminumungkahing lokasyon ng 
Kades-barnea (malamang na ito rin ang Kedes). 
--Jos 15:21, 23. 

3. Ibang pangalan ng Keriot-hezron, isang bayan 
ng Juda na karaniwang ipinapalagay na ang Khir- 
bet el-Qaryatein (Tel Qeriyyot), mga 20 km (12 mi) 
sa T ng Hebron.---Jos 15:21, 2b. 

4. Isang bayan sa teritoryo ng Benjamin. (Ne 11: 
31, 33) Ang Khirbet Hazzur, na mga 7 km (4.5 mi) 
sa HK ng Temple Mount sa Jerusalem, ay iminu- 
mungkahi bilang ang malamang na lokasyon nito. 

5. Isang rehiyon sa Disyerto ng Arabia sa si- 
langan ng Jordan. Sa hula ni Jeremias, binang- 
git na ito'y nakatalagang samsaman ni Haring Na- 
bucodorosor (Nabucodonosor) ng Babilonya.---Jer 
49:28-33. 


HAZOR-HADATA  [malamang, Ang Bagong 
Looban (Pamayanan)]. Isang lunsod sa timugang 
bahagi ng Juda. (Jos 15:21, 25) Hindi alam kung 
saan ang eksaktong lokasyon nito. 

HE [n]. Ang ikalimang titik sa alpabetong He- 
breo. Kapag binibigkas, ang he ay may paimpit na 
tunog na nasa pagitan ng mas malambot na alep at 


Mga guho ng pintuang-daan sa Hazor na 
maliwanag na mula pa noong panahon ni Solomon 


HEBERITA, MGA 


ng mas magaralgal na ket. Sa gayon ito ay karani- 
wan nang katumbas ng Ingles na “h” at kahawig ng 
tunog ng “h” sa salitang Ingles na “behind.” Sa He- 
breo, lumilitaw ito sa pasimula ng bawat talata ng 
Awit 119:33-40. Ang anyo ng mga titik na he [M] at 
ket [M] ay magkahawig na magkahawig.---Tingnan 
ang HEBREO, Il. 


HEBER Kasosyo]. 

1. Anak ni Berias at apo ni Aser, ulo ng ang- 
kan ng mga Heberita.--Gen 46:17; Bil 26:45, 1Cr 
7:30-32. 

2. Ang Kenitang asawa ni Jael (ang babaing pu- 
matay sa pinuno ng hukbo ni Jabin na si Sisera) at 
isang inapo ni Hobab, “na ang manugang ay si Moi- 
ses.” Maliwanag na si Heber ay humiwalay mula sa 
iba pang mga Kenita at may pakikipagpayapaan kay 
Jabin na hari ng Hazor.--Huk 4:11, 17, 21, 5:24. 

3. Isang lalaki na mula sa tribo ni Juda at “ama ni 
Soco.”--ICr 4:1, 18. 

4. Inapo ni Elpaal, ulo ng isang sambahayan sa 
panig ng ama na mula sa tribo ni Benjamin.---1Cr 
8:1, 17, 18, 28. 


HEBERITA, MGA [Ni (Kay) Heber]. Isang 
Aseritang pamilya na nagmula kay Heber.--Bil 
26:44, 45. 


HEBREO, I 


HEBREO, I. Ang katawagang “Hebreo” ay 
unang ginamit kay Abram, sa gayon ay ipinakiki- 
ta ang kaibahan niya sa kaniyang mga kapitbahay 
na Amorita. (Gen 14:13) Pagkatapos nito, sa ha- 
los lahat ng kaso ng paggamit dito, ang termi- 
nong “(mga) Hebreo" ay patuloy na ginamit bilang 
isang katawagang nagpapahiwatig ng pagiging na- 
iiba--anupat ang nagsasalita ay mula sa isang 
bansang di-Israelita (Gen 39:13, 14, 17: 41:12, Exo 
1:16, 1Sa 4:6, 9), o isang Israelita na nagsasalita sa 
isang banyaga (Gen 40:15, Exo 1:19; 2:7: Jon 1:9), 
o may binabanggit na mga banyaga (Gen 43:32, 
Exo 1:15: 2:11-13, 1Sa 13:3-7). 

Gaya ng ipinakikita sa nabanggit na mga teksto, 
ang katawagang “Hebreo” ay pamilyar na sa mga 
Ehipsiyo noong ika-18 siglo B.C.E. Waring ipinahihi- 
watig nito na sina Abraham, Isaac, at Jacob ay na- 
kilala nang malawakan, anupat alam ng marami 
ang bansag na “Hebreo.” Nang banggitin ni Jose ang 
“lupain ng mga Hebreo” (Gen 40:15) sa dalawa sa 
mga lingkod ni Paraon, tiyak na ang tinukoy niya ay 
ang rehiyon sa palibot ng Hebron na matagal nang 
ginagamit ng kaniyang ama at mga ninuno bilang 
pinakasentro ng mga gawain. Pagkaraan ng mga 
anim na siglo, tinutukoy pa rin ng mga Filisteo ang 
mga Israelita bilang “mga Hebreo.” Noong panahon 
ni Haring Saul, ang “mga Hebreo" at “Israel” ay 
magkatumbas na mga termino. (1Sa 13:3-7, 14:11, 
29:3) Noong ikasiyam na siglo B.C.E. ang propetang 
si Jonas ay nagpakilala bilang isang Hebreo sa mga 
magdaragat (posibleng mga taga-Fenicia) na nasa 
isang barko mula sa daungang-dagat ng Jope. (Jon 
1:9) Ipinakita rin ng Kautusan ang kaibahan ng mga 
aliping “Hebreo” sa mga aliping may ibang lahi 
o nasyonalidad (Exo 21:2, Deu 15:12), at sa pagtukoy 
rito, ipinakikita ng aklat ng Jeremias (noong ikapi- 
tong siglo B.C.E.) na ang terminong “Hebreo” ay ka- 
tumbas noon ng “Judio. ”---Jer 34:8, 9, 13, 14. 

Nang maglaon, ang karaniwang tawag ng mga 
manunulat na Griego at Romano sa mga Israelita ay 
“mga Hebreo" o kaya'y “mga Judio,” hindi “mga Is- 
raelita.” 

Pinanggalingan at Kahulugan ng Termino. 
Ang mga pangmalas tungkol sa pinanggalingan at 
kahulugan ng terminong “Hebreo” ay karaniwan 
nang nauuwi sa mga sumusunod: 

Ayon sa isang pangmalas, ang pangalang iyon ay 
nagmula sa salitang-ugat na avar’, nangangahulu- 
gang “dumaan, lumampas, tumawid, bumagtas.” 
Kaya ang termino ay kakapit kay Abraham bilang 
ang isa na kinuha ng Diyos “mula sa kabilang ibayo 
ng Ilog [Eufrates].” (Jos 24:3) Gayon ang pagkauna- 
wa ng mga tagapagsalin ng Griegong Septuagint sa 
termino kung kaya sa Genesis 14:13 ay tinukoy si 
Abraham bilang “ang dumaan" sa halip na ang “He- 


928 


breo.” Bagaman napakapopular ng teoriyang ito, 
mayroon din itong mga depekto. Ang hulapi ng 
terminong fvri’ (Hebreo) ay katulad niyaong gi- 
nagamit sa ibang mga termino na walang alinla- 
ngang mga patronymic, samakatuwid nga, mga pa- 
ngalang binubuo sa pamamagitan ng paglalakip ng 
isang unlapi o hulapi na nagpapahiwatig ng kaugna- 
yan sa pangalan ng ama o ninuno ng magulang ng 
isa. Halimbawa, ang Moh-a-vi” (Moabita) ay pangu- 
nahin nang tumutukoy sa isa na nagmula kay Moab 
(Moh-'av') sa halip na sa isa mula sa isang heograpi- 
kong rehiyon, gayundin ang “Am-moh-ni” (Ammoni- 
ta), Dani’ (Danita), at marami pang iba. 

Karagdagan pa, kung ang “Hebreo” ay kakapit kay 
Abraham dahil lamang sa ‘pagtawid’ niya sa Eufra- 
tes, waring napakalawak ng termino, anupat ma- 
ikakapit sa sinumang tao na gayon din ang gi- 
nawa--at malamang na maraming nandayuhang 
gaya niya sa paglipas ng mga siglo. Sa gayong pi- 
nagmulan, magiging pantangi lamang ang termino 
kung ang pagtawid ni Abraham sa Eufrates ay kini- 
lalang dahil sa pagtawag ng Diyos. Pinag-aalinla- 
nganan kung ang bagay na ito ay kinilala ng mga 
paganong gumamit ng terminong iyon, bagaman 
hindi naman ito maituturing na imposible. 

Ang ikalawang pangmalas, na itinataguyod ng 
ilang iskolar, ay na tumutukoy ang pangalan sa 
mga nakikipamayan, samakatuwid nga, 'dumara- 
an, na naiiba sa mga tumatahan o mga namama- 
yan sa isang lugar. (Ihambing ang paggamit ng 
var’ sa Gen 18:5, Exo 32:27; 2Cr 30:10.) Bagaman 
ang mga Israelita ay talagang namuhay nang paga- 
la-gala sa loob ng ilang panahon, hindi ganito ang 
nangyari pagkatapos na masakop ang Canaan. Ga- 
yunman, ang pangalang Hebreo ay patuloy na ku- 
mapit sa kanila. Maaaring ang isa pang pagtutol sa 
ideyang ito ay na napakalawak nito anupat sasaklaw 
ito sa lahat ng grupong pagala-gala. Yamang ipina- 
kikilala si Jehova sa Bibliya bilang ang “Diyos ng 
mga Hebreo,” maliwanag na hindi ito nangangahu- 
lugang lahat ng mga pagala-gala, yamang mara- 
ming pagala-galang grupo ng mga tao ang suma- 
samba sa huwad na mga diyos.---Exo 3:18; 5:3, 7:16, 
9:1, 13, 10:3. 

Ang ikatlong pangmalas na lubhang kaayon ng 
katibayan sa Bibliya ay na ang “Hebreo” (Tvri') ay 
nanggaling sa Eber (E'ver), ang pangalan ng apo sa 
tuhod ni Sem at isang ninuno ni Abraham. (Gen 
11:10-26) Totoo na walang anumang nalalaman 
tungkol kay Eber maliban sa kaniyang pampamil- 
yang kaugnayan bilang isang kawing sa pagkakasu- 
nud-sunod ng angkan mula kay Sem hanggang kay 
Abraham. Walang anumang namumukod-tanging 
gawa o iba pang personal na katangian na napau- 
lat na maaaring maging saligan ng napakapromi- 


929 


nenteng paggamit ng mga inapo ni Eber sa kani- 
yang pangalan. Gayunpaman, mapapansin na si 
Eber ay espesipikong binanggit sa Genesis 10:21, 
anupat doon ay tinukoy si Sem bilang ang “ninuno 
ng lahat ng mga anak ni Eber.” Ipinakikita sa hula ni 
Balaam noong ika-15 siglo B.C.E. na ang pangalang 
Eber ay ikinapit sa isang bayan o rehiyon maraming 
siglo pagkamatay niya. (Bil 24:24) Ang paggamit 
sa pangalan bilang isang patronymic ay magsisilbi 
ring kawing ng mga Israelita sa isang partikular na 
tao na bahagi ng “mga angkan” mula kay Noe, gaya 
ng nakatala sa Genesis 10:1-32. 

Gaya ng iba pang mga pangmalas na natalakay 
na, bumabangon ang tanong kung bakit ang “He- 
breo,” kung hinalaw sa pangalang Eber, ay ikakapit 
nang lubhang espesipiko at bukod-tangi sa mga Is- 
raelita. Nagkaroon si Eber ng iba pang mga inapo, 
sa pamamagitan ng kaniyang anak na si Joktan, na 
wala sa linya ng angkan hanggang kay Abraham 
(at kay Israel). (Gen 10:25-30, 11:16-26) Waring 
ang terminong ‘ʻIvri’ (Hebreo) ay kakapit sa lahat 
ng gayong inapo na matuwid na makapag-aangkin 
na si Eber ay kanilang ninuno. Iminumungkahi ng 
ilang iskolar na maaaring ganito ang nangyari sa 
pasimula, ngunit sa paglipas ng panahon, ang pa- 
ngalan ay nilimitahan sa mga Israelita bilang ang 
pinakaprominente sa mga Eberita, o mga Hebreo. 
May mga katulad na pangyayari rin sa ulat ng Bi- 
bliya. Bagaman si Abraham ay maraming mga di- 
Israelitang inapo, kabilang na ang mga Edomita, 
mga Ismaelita, at ang mga inapo ni Abraham 
sa pamamagitan ng kaniyang asawang si Ketura, 
ang mga Israelita ang bukod-tanging tinatawag na 
“binhi ni Abraham.” (Aw 105:6; Isa 41:8, ihambing 
ang Mat 3:9, 2Co 11:22.) Sabihin pa, ito ay dahil sa 
pagkilos ng Diyos alang-alang sa kanila may kaug- 
nayan sa tipang Abrahamiko. Ngunit ang mis- 
mong bagay na ginawa sila ng Diyos na isang ban- 
sa at ibinigay niya sa kanila ang lupain ng Canaan 
bilang mana, gayundin ang mga tagumpay laban 
sa maraming makapangyarihang mga kaaway, ay 
tiyak na magpapakita ng kaibahan ng mga Israeli- 
ta hindi lamang sa iba pang mga inapo ni Abra- 
ham kundi gayundin sa lahat ng iba pang mga ina- 
po ni Eber. May posibilidad din na naiwala ng 
marami sa gayong mga inapo ang kanilang pagka- 
kakilanlang “Eberita” dahil sa pakikipag-asawa sa 
ibang mga bayan. 

Kung gayon, malamang na si Eber ay pinili sa 
mga talaan ng angkan bilang isang pahiwatig mula 
sa Diyos na ang pagpapala ni Noe na binigkas kay 
Sem ay pantanging matutupad sa mga inapo ni 
Eber, anupat ipinakikita ng sumunod na mga pang- 
yayari na mga Israelita ang pangunahing tumang- 
gap ng pagpapalang iyon. Ang gayong espesipikong 


HEBREO, I 


pagbanggit kay Eber ay magsisilbi rin sa layuning 
ituro ang linya ng angkan ng ipinangakong Binhi na 
binanggit sa hula ni Jehova sa Genesis 3:15, sa ga- 
yon si Eber ay naging isang espesipikong kawing sa 
pagitan nina Sem at Abraham. Ang gayong kaug- 
nayan ay lubos na makakasuwato rin ng katawagan 
kay Jehova bilang “Diyos ng mga Hebreo.” 

Ang hula ni Balaam. Ang pagkaunawa sa 
hula ni Balaam sa Bilang 24:24 ay depende sa kung 
ang Eber ay ginagamit doon bilang isang termi- 
nong heograpiko na tumutukoy sa lupain (o mga 
tao) sa kabilang ibayo, o bilang isang patronymic 
na pantanging kumakapit sa mga Hebreo (mga Is- 
raelita). Kinikilala ng karamihan sa mga komenta- 
rista na ang Kitim, na sa baybayin nito manggaga- 
ling ang mga barkong pipighati sa Asirya at Eber, 
ayon sa hula, ay, pangunahin na, ang sinaunang ka- 
tawagan sa Ciprus. Gayunman, gaya ng ipinakiki- 
ta ng mga artikulong CIPRUS at KITIM, ang Ciprus 
ay sumailalim ng malaking impluwensiya ng mga 
Griego; gayundin, maaaring ang pangalang Kitim 
ay may mas malawak na pagkakapit, bukod pa sa 
pulo ng Ciprus, na marahil ay nagpapahintulot ng 
higit pang pag-uugnay sa Gresya. Sa gayon, itinu- 
turing ng karamihan sa mga iskolar na ang hula ay 
kaugnay ng panlulupig ng Gresya, o ng Macedonia, 
sa mga bansa sa Gitnang Silangan, kabilang na ang 
Asirya. Yaong mga naniniwala na ginagamit dito 
ang Eber sa heograpikong paraan ay nagsasabi na 
ang pagpighati sa Eber ay nangangahulugang hin- 
di lamang ang Asirya kundi ang lahat ng mga ka- 
pangyarihan sa Mesopotamia (ang mga tao 'sa kabi- 
lang ibayo') ay sasailalim ng pamumuno ng mga 
taga-Kanluran. Iminumungkahi niyaong mga nani- 
niwalang tumutukoy ang Eber sa mga Hebreo na 
ang inihulang kapighatian ay sumapit sa kanila pag- 
kamatay ni Alejandrong Dakila at sa ilalim ng linya 
ng mga tagapamahalang Seleucido, partikular na si 
Antiochus Epiphanes. Kung paanong ang panga- 
lang Asirya sa tekstong ito ay aktuwal na ang pa- 
ngalang Asur sa Hebreo, lumilitaw na ang “Eber” 
din, sa katunayan, ay isang patronymic na tumutu- 
koy sa mga Hebreo sa halip na isang heograpikong 
katawagan lamang. 

Ang Pagkagamit sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan. Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, 
ang terminong “Hebreo” ay partikular na ginagamit 
upang tukuyin ang wikang sinalita ng mga Judio 
(Ju 5:2, 19:13, 17, 20; Gaw 21:40, 22:2, Apo 9:11, 
16:16), ang wika na ginamit ng binuhay-muli at ni- 
luwalhating si Jesus sa pakikipag-usap kay Saul ng 
Tarso. (Gaw 26:14, 15) Sa Gawa 6:1, ipinakikita ang 
kaibahan ng mga Judiong nagsasalita ng Hebreo sa 
mga Judiong nagsasalita ng Griego.-- Tingnan ang 
GRESYA, MGA GRIEGO (Mga Helenista). 


HEBREO, II 


Inilarawan ni Pablo ang kaniyang sarili bilang, 
una, isang Hebreo, ikalawa, isang Israelita: at ikatlo, 
mula sa binhi ni Abraham. (2Co 11:22) Ang “Hebreo' 
ay maaaring ginamit dito upang ipakita ang kani- 
yang lahing pinanggalingan (ihambing ang Fil 3: 
4, 5) at marahil pati wika, ang ‘Israelita,’ ang ka- 
niyang pagiging likas na miyembro ng bansang 
unang itinatag ng Diyos bilang bayang nagtataglay 
ng Kaniyang pangalan (ihambing ang Ro 9:3-5): at 
ang ‘binhi ni Abraham,' ang kaniyang pagiging ka- 
bilang sa mga magmamana ng ipinangakong mga 
pagpapala ng tipang Abrahamiko. 

Ang mga “Habiru.” Sa maraming mga rekord 
na cuneiform na mula pa noong pasimula ng ika- 
lawang milenyo B.C.E., ang terminong Akkadiano 
(Asiro-Babilonyo) na habiru, o hapiru, ay lumilitaw. 
Ang mga Habiru ay aktibo noon sa timugang Meso- 
potamia at Asia Minor at maging sa mga lugar sa 
Haran at Mari. Gayundin, sa mga 60 sa Amama 
Tablets, na natagpuan sa Ehipto, ang mga basalyong 
Canaanitang tagapamahala na sumulat sa Paraon ng 
Ehipto (na kanilang punong-panginoon noon) ay 
nagreklamo, bukod sa iba pang mga bagay, dahil sa 
mga pagsalakay laban sa kanilang mga lunsod ng 
ilang tagapamahala na kasabuwat ng mga “Habiru.” 

Ang mga “Habiru” ay lumitaw sa Mesopotamia bi- 
lang mga manggagawa sa agrikultura, mga merse- 
naryong kawal, mga mandarambong, mga alipin, at 
iba pa. Bagaman sinisikap ng ilang iskolar na iugnay 
ang mga Habiru sa pananakop ng Israel sa Cana- 
an, hindi sinusuportahan ng katibayan ang gayong 
pangmalas. Sa bagay na ito, ang The New Interna- 
tional Dictionary of Biblical Archaeology ay nagko- 
mento: “Mula nang unang masiwalat ang mga Ha- 
biru sa mga tekstong Amarna noong pagtatapos ng 
ikalabinsiyam na siglo, ang mga iskolar ay natuk- 
song iugnay ang mga Habiru sa biblikal na ibrim 
o "mga Hebreo, —isang salita na lumilitaw nang tat- 
lumpu't apat na ulit sa LT, kadalasan ay ginagamit 
ng mga banyaga o kaya'y sa harap ng mga banya- 
ga.... Tinatanggihan ng karamihan sa mga iskolar 
ang anumang tuwirang pag-uugnay ng mga Hebreo 
sa mga Habiru dahil sa sumusunod na mga pagtu- 
tol: (1) pilolohikal na mga suliranin sa ganitong pag- 
uugnay, (2) ang posibilidad na ang Habiru ay isang 
bansag na termino na naglalarawan sa isang pang- 
kat, samantalang ang “bri ay isang etnikong termi- 
no, (3) ang malalaking pagkakaiba sa pangangalat, 
gawain, at katangian ng dalawang grupo."”---Inedit 
nina E. Blaiklock at R. Harrison, 1983, p. 223, 224. 

Ang “Habiru" ay lumilitaw sa mga dokumentong 
Ehipsiyo sa ilalim ng pangalang “@piru. Ginamit sila 
bilang mga manggagawa sa tibagan, mga tagapisa 
ng ubas, at mga tagahakot ng bato. Kung wika ang 
pag-uusapan, hindi posibleng iugnay ang salitang 


930 


Ehipsiyo na “@piru sa salitang Hebreo na Tvri’. Ka- 
ragdagan pa, binabanggit sa mga dokumento na 
ang mga “Habiru" ay naroon sa Ehipto kahit mata- 
gal nang nakaalis sa lupaing iyon ang mga Hebreo. 


HEBREO, II. Wikang Hebreo ang ginamit sa 
pagsulat ng pangunahing bahagi ng kinasihang Ka- 
sulatan---39 na aklat lahat-lahat (ayon sa pagkaka- 
hati ng materyal na matatagpuan sa maraming 
salin), anupat mga tatlong-kapat ng kabuuang nila- 
laman ng Bibliya. Gayunman, isang maliit na baha- 
gi ng mga aklat na ito ang isinulat sa Aramaiko. 
--Tingnan ang ARAMAIKO. 

Sa Hebreong Kasulatan, ang pangalang Hebreo ay 
hindi ikinakapit sa mismong wika, anupat doon ay 
ikinakapit lamang ito sa mga indibiduwal o sa ta- 
ong-bayan ng Israel sa kabuuan. Tinutukoy ang 
“wika ng mga Judio” (2Ha 18:26, 28), “Judio” (Ne 
13:24), at ang “wika ng Canaan” (Isa 19:18), na, 
nang panahong iyon (ikawalong siglo B.C.E.), ay pa- 
ngunahin nang Hebreo. Gayunman, sa Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan, ang pangalang Hebreo ay 
palagiang ikinakapit sa wikang sinasalita ng mga 
Judio.--Tingnan ang HEBREO, I. 

Pinagmulan ng Wikang Hebreo. Hindi isini- 
siwalat ng sekular na kasaysayan ang pinagmulan 
ng wikang Hebreo o, ng alinman sa pinakasinau- 
nang mga wikang batid natin, gaya ng Sumeriano, 
Akkadiano (Asiro-Babilonyo), Arameano, at Ehipsi- 
yo. Ito ay sapagkat, sa pinakamatatandang naka- 
sulat na rekord na natagpuan, ang mga wikang 
ito ay lumilitaw na masulong na. (Tingnan ang 
WIKA.) Kaya naman, ang iba't ibang pangmalas 
ng mga iskolar hinggil sa pinagmulan at pagsu- 
long ng Hebreo--gaya niyaong mga nag-aangkin 
na ang Hebreo ay humalaw sa Aramaiko o mula 
sa iba pang diyalekto ng Canaan---ay pala-palagay 
lamang. Masasabi rin ang ganiyan hinggil sa mga 
pagtatangkang ipaliwanag ang pinagkunan ng ma- 
raming salitang matatagpuan sa Hebreong Kasula- 
tan. Kalimitan, sinasabi ng mga iskolar na marami 
sa mga salitang ito ay nagmula sa Akkadiano o sa 
Aramaiko. Gayunman, gaya ng komento ni Dr. Ed- 
ward Horowitz: “Sa larangan ng etimolohiya [ang 
pag-aaral tungkol sa pinagmulan ng mga salita], 
lubhang nagkakaiba-iba ang opinyon ng mga isko- 
lar, kahit niyaong pinakamahuhusay sa kanila.” Pag- 
katapos, bumanggit siya ng mga halimbawa ng mga 
paliwanag ng bantog na mga iskolar tungkol sa eti- 
molohiya ng ilang salitang Hebreo, anupat sa bawat 
kaso ay ipinakita niya na hindi sumasang-ayon ang 
ibang mga prominenteng iskolar, at pagkatapos ay 
isinusog niya: “Kaya naman hindi matapus-tapos 
ang mga pagkakasalungatan sa pagitan ng mga 
awtoridad na ito na pawang lubhang iginagalang.” 
--How the Hebrew Language Grew, 1960, p. xix, xx. 


931 


Ang Bibliya lamang ang mapagkukunan ng im- 
pormasyon tungkol sa kasaysayan na nagbibigay ng 
mapananaligang katibayan hinggil sa pinagmulan 
ng wika na kilala natin sa ngayon bilang Hebreo. 
Sabihin pa, ito ang wikang sinalita ng mga Israeli- 
tang inapo ni “Abram na Hebreo" (Gen 14:13), na 
inapo naman ng anak ni Noe na si Sem. (Gen 11:10- 
26) Dahil pinagpala ng Diyos si Sem sa pamamagi- 
tan ng hula (Gen 9:26), makatuwirang maniwala na 
di-naapektuhan ang wika ni Sem nang guluhin ng 
Diyos ang wika ng mga taong di-sinang-ayunan sa 
Babel. (Gen 11:5-9) Ang wika ni Sem ay mananati- 
ling gaya nang dati, ang iisang wika" na umiral 
mula noong panahon ni Adan. (Gen 11:1) Manga- 
ngahulugan ito na ang wikang nakilala nang mag- 
laon bilang Hebreo ang siyang nag-iisang orihinal 
na wika ng sangkatauhan. Gaya ng nabanggit na, 
wala nang iba pang wika batay sa sekular na kasay- 
sayan. 

Ang Usapin Hinggil sa Katatagan ng Wikang 
Hebreo. Ang kasaysayan ay sagana sa mga ha- 
limbawa ng mga wikang nagbabago sa paglipas ng 
matagal na panahon. Halimbawa, ang Ingles na si- 
nasalita noong panahon ni Alfred the Great (na na- 
buhay noong ikasiyam na siglo C.E.) ay magmimis- 
tulang isang wikang banyaga sa karamihan ng mga 
taong nagsasalita ng Ingles sa ngayon. Kung gayon, 
tila waring posible na nagbago na nang husto ang 
wikang orihinal na sinalita ni Adan noong pana- 
hong simulan ni Moises ang pagsulat ng Hebreong 
Kasulatan. Gayunman, ang isang tiyak na salik na 
hahadlang sa gayong pagbabago ay ang mahaha- 
bang buhay ng mga tao sa loob ng yugtong iyon na 
2,500 taon. Kaya naman, iisa lamang ang taong 
nagsilbing kawing, samakatuwid nga, si Matusalem, 
na mag-uugnay kay Adan at sa mga nakaligtas sa 
Baha. Karagdagan pa, si Sem, na maliwanag na na- 
buhay bago ang Baha at naging kapanahon ni Ma- 
tusalem sa loob ng maraming taon, ay nakaabot 
pa hanggang sa panahon ni Isaac. At wala pang 
150 taon ang lumipas mula nang mamatay si Isaac 
(1738 B.C.E.) hanggang sa maipanganak si Moises 
(1593 B.C.E.). Malamang na ang pagpapang-abot na 
ito ng buhay ng mga indibiduwal mula sa magkaka- 
ibang salinlahi ay makatutulong upang mapanati- 
ling iisa ang salita. Sabihin pa, hindi natin laging 
nalalaman kung gaano kalapit o kalayo nanirahan 
sa isa't isa ang mga taong ito na nagsilbing kawing, 
gaya nina Sem at Abraham. Mahalagang salik sa 
katatagan ng isang wika ang regular na pakikipag- 
talastasan sa pagitan ng mga taong gumagamit 
nito. 

Hindi lahat ng mga inapo ni Sem ay patuloy na 
nagsalita ng dalisay na anyo ng ‘iisang wika” na 
umiral noong panahon bago ang Baha; makikita ito 
sa mga pagkakaibang namuo sa pagitan ng mga wi- 


HEBREO, II 


kang Semitiko, lakip na ang Hebreo, Aramaiko, Ak- 
kadiano, at iba't ibang diyalektong Arabe. Noong 
ika-18 siglo B.C.E. (mga taóng 1761 B.C.E.), magka- 
ibang mga termino ang ginamit ng apo at ng apo sa 
pamangkin ni Abraham nang pinapangalanan nila 
ang bunton ng mga bato na kanilang itinayo bilang 
pinakaalaala o saksi sa pagitan nila. Tinawag ito ni 
Jacob, ang ama ng mga Israelita, na “Galeed,” sa- 
mantalang ginamit ni Laban, na tumatahan sa Sir- 
ya o Aram (bagaman siya mismo ay hindi inapo ni 
Aram), ang terminong Arameano na “Jegar-saha- 
duta.” (Gen 31:47) Gayunman, ang pagkakaiba ng 
dalawang terminong ito ay hindi naman nagpapahi- 
watig ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng Ara- 
meano at ng Hebreo nang panahong iyon, yamang 
tila hindi naman nagkaproblema si Jacob sa pakiki- 
pagtalastasan niya roon sa Sirya. Walang alinla- 
ngan, habang bumabangon ang bagong mga kala- 
gayan at mga situwasyon at nalilikha ang mga 
bagong kasangkapan, may mga salitang maiimben- 
to upang ilarawan ang gayong mga pagsulong. Sa 
gitna niyaong mga nagsasalita ng iisang wika na 
nangalat sa iba't ibang lugar, maaaring nagkakaiba- 
iba ang gayong mga termino depende sa lugar, ba- 
gaman ang aktuwal na kayarian ng kanilang wika 
ay nanatiling halos di-nagbabago. 

Sa gitna mismo ng mga Israelita, bumangon ang 
bahagyang pagkakaiba sa pagbigkas, gaya ng maki- 
kita sa naiibang bigkas ng mga Efraimita sa sali- 
tang “Shibolet” noong kapanahunan ng mga Hukom 
(1473 hanggang 1117 B.C.E.). (Huk 12:4-6) Gayun- 
man, hindi ito isang batayan para angkinin (gaya ng 
ginawa ng ilan) na magkakaiba na ang mga diyalek- 
tong sinasalita ng mga Israelita nang panahong 
iyon. 

Noong ikawalong siglo B.C.E., lumaki na nang 
husto ang pagkakaiba sa pagitan ng Hebreo at ng 
Aramaiko anupat naging maliwanag na ang mga ito 
ay magkaibang mga wika. Makikita ito nang hili- 
ngin ng mga kinatawan ni Haring Hezekias sa mga 
tagapagsalita ng Asiryanong si Haring Senakerib na 
“makipag-usap ka sa iyong mga lingkod, pakisuyo, 
sa wikang Siryano [Aramaiko], sapagkat makapaki- 
kinig kami, at huwag kang makipag-usap sa amin sa 
wika ng mga Judio sa pandinig ng mga taong nasa 
pader.” (2Ha 18:17, 18, 26) Bagaman Aramaiko noon 
ang lingua franca [karaniwang wika] ng Gitnang Si- 
langan at ginagamit ito sa internasyonal na pakiki- 
pagtalastasang diplomatiko, hindi ito naiintindihan 
ng karamihan sa mga Judeano. Ang pinakamata- 
tandang di-Biblikal na nasusulat na dokumentong 
Aramaiko ay nagmula rin sa yugtong iyon, at pina- 
tutunayan ng mga ito na may pagkakaiba ang dala- 
wang wika. 

Humiwalay kaya ang Hebreo at Aramaiko mula sa 
orihinal na “iisang wika,’ o napanatili kaya ng isa sa 


HEBREO, II 


kanila ang kadalisayan ng unang wikang iyon? Ba- 
gaman hindi espesipikong sinasabi ng Bibliya, may 
pahiwatig na ang wikang ginamit ni Moises nang 
pasimulan niya ang pagsulat sa kinasihang Sagra- 
dong Ulat ay yaon ding wika na sinalita ng unang 
tao. 

Kung naitala lamang ang kasaysayan sa anyong 
nasusulat bago ang Baha, malaki sana ang maitutu- 
long ng kasaysayang iyon upang maingatan ang ka- 
dalisayan ng orihinal na wika. Kahit maipasa ang 
kasaysayang iyon sa pamamagitan ng bibigang tra- 
disyon, makatutulong pa rin iyon upang mapanati- 
li ang katatagan ng orihinal na pananalita. Nang 
maglaon, nagpakaingat nang husto ang mga Judio 
upang mapanatili ang tunay na anyo ng Sagradong 
Ulat, inilalarawan nito ang pagkabahalang tiyak na 
ipinakita noong panahon ng mga patriyarka upang 
maitawid nang tumpak ang pinakamaaagang re- 
kord ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa mga tao. 

Ang isa pang karagdagang dahilan upang mani- 
wala na ang Hebreong ginamit sa pagsulat ng Bibli- 
ya ay may-katumpakang kumakatawan sa 'iisang 
wika” na ginamit noong mga panahon bago ang Ba- 
bel ay ang kamangha-manghang katatagan ng wi- 
kang Hebreo habang isinusulat ang Hebreong Kasu- 
latan sa loob ng isang libong taon. Gaya ng sabi ng 
The International Standard Bible Encyclopedia: “Ang 
isa sa pinakakamangha-manghang bagay hinggil sa 
Hebreo ng L[umang] T[ipan] ay na, bagaman ang 
panitikan nito ay sumasaklaw sa isang yugto na ma- 
higit sa isang libong taon, ang pananalita (balarila at 
bokabularyo) ng pinakamatatandang bahagi ay wa- 
lang gaanong ipinagkaiba sa mga pinakahuli.”---Ine- 
dit ni G. W. Bromiley, 1982, Tomo 2, p. 659. 

Di-kumpleto ang Kaalaman Hinggil sa Wi- 
kang Ito. Sa katunayan, sadyang hindi kumpleto 
ang kaalaman natin hinggil sa sinaunang Hebreo. 
Gaya ng sabi ni Propesor Burton L. Goddard: “Sa ka- 
lakhang bahagi, tiyak na ang Hebreo ng L[umang] 
Tfipan] ay madaling maunawaan sa ganang sari- 
li nito.” (The Zondervan Pictorial Bible Dictionary, 
inedit ni M. Tenney, 1963, p. 345) Ito ay sapagkat ii- 
lan lamang ang natagpuang mga akda sa wikang 
Hebreong kapanahon nito na makatutulong upang 
unawain ang paggamit ng mga salita. Kabilang sa 
mga ito na may kahalagahan ay ang kalendar- 
yong Gezer (isang simpleng talaan ng mga gawaing 
pang-agrikultura na ipinapalagay na mula pa noong 
ikasampung siglo B.C.E.: LARAWAN, Tomo 1, p. 960), 
ilang ostracon (mga basag na kagamitang luwad na 
may inskripsiyon) mula sa Samaria (sa kalakha'y 
mga order at mga resibo para sa alak, langis, at se- 
bada at karaniwang ipinapalagay na mula pa noong 
maagang bahagi ng ikawalong siglo B.C.E.), ang 
inskripsiyon ng Siloam (natagpuan sa isang paa- 


932 


gusan ng tubig sa Jerusalem at pinaniniwalaang 
mula pa noong paghahari ni Haring Hezekias [745- 
717 B.C.E.]), at ang mga ostracon ng Lakis (mala- 
mang na mula pa noong huling bahagi ng ikapitong 
siglo B.C.E.). 

Karagdagan pa, may inskripsiyong Fenisa sa sar- 
kopago ni Haring Ahiram sa Byblos (Gebal), anupat 
ang pananalita nito ay kahawig na kahawig ng Heb- 
reo at inaakalang mula pa sa pasimula ng unang mi- 
lenyo B.C.E.: nariyan din ang Batong Moabita, lu- 
militaw na mula pa noong maagang bahagi ng 
ikasiyam na siglo B.C.E. Ang pananalitang nasa Ba- 
tong Moabita ay kahawig na kahawig ng Hebreo, 
gaya ng maaasahan yamang ang mga Moabita ay 
mga inapo ng pamangkin ni Abraham na si Lot. 
--Gen 19:30-37. 

Gayunman, ang kabuuang impormasyon sa lahat 
ng mga inskripsiyong ito ay katiting lamang niya- 
ong matatagpuan sa Hebreong Kasulatan. 

Bagaman ang Hebreong Kasulatan ay tumatala- 
kay ng sari-saring paksa at gumagamit ng malawak 
na bokabularyo, hindi pa rin nito taglay ang lahat 
ng mga salita o pananalitang ginagamit sa sinau- 
nang Hebreo. Halimbawa, ang inskripsiyon ng Silo- 
am at ang mga ostracon ng Lakis ay naglalaman ng 
partikular na mga pagkakaayos ng mga salita at ng 
balarila na hindi makikita sa Hebreong Kasulatan, 
ngunit maliwanag na ang mga pagkakaayos na ito 
ay nagmula sa Hebreo. Walang alinlangan, mas ma- 
rami pang salitang “ugat” ang nasa sinaunang boka- 
bularyo ng mga taong nagsalita ng Hebreo, at may 
libu-libo pang mga salitang hinalaw sa mga ito, 
kaysa sa alam natin sa ngayon. 

Bukod pa sa mga bahagi ng Bibliya na natitiyak 
nating isinulat sa Aramaiko, marami ring mga sali- 
ta at mga pananalita na matatagpuan sa Hebreong 
Kasulatan na hindi natin alam kung ano ang orihi- 
nal na mga “ugat.” Inuuri ng mga leksikograpo ang 
marami sa mga ito bilang “mga salitang hiram,” 
anupat inaangkin nila na ang mga ito ay hiniram ng 
Hebreo mula sa ibang mga wikang Semitiko, gaya 
ng Aramaiko, Akkadiano, o Arabe. Gayunman, es- 
pekulasyon lamang ito. Gaya ng sabi ni Edward Ho- 
rowitz: “Ngunit kung minsan, ang panghihiram ay 
napakatagal na anupat hindi na alam ng mga isko- 
lar kung aling wika ang nanghiram at kung alin na- 
man ang orihinal na may-ari.” (How the Hebrew 
Language Grew, p. 3, 5) Waring mas kapani-pani- 
wala pa na ang mga terminong iyon na kinukuwes- 
tiyon ay talagang nagmula sa Hebreo at na ang mga 
ito ay karagdagang katibayan na kulang ang maka- 
bagong kaalaman hinggil sa lawak ng sinaunang 
wikang iyon. 

Kabilang sa mga katibayang nagpapatunay 
na may mayamang bokabularyo ang sinaunang 


933 


Hebreo ay ang mga akda mula noong pasimu- 
la ng Karaniwang Panahon. Kasama sa mga ito 
ang di-Biblikal na relihiyosong mga akda na bahagi 
ng Dead Sea Scrolls, at gayundin ang Mishnah, 
isang kalipunan ng mga akdang rabiniko sa wi- 
kang Hebreo na tumatalakay sa tradisyong Judio. 
Nang sumulat siya sa The Encyclopedia Americana 
(1956, Tomo XIV, p. 57a), sinabi ni Propesor Meyer 
Waxman: “Ang Biblikal na Hebreo . . . ay hindi 
gumagamit ng lahat ng nalalamang salita, gaya 
ng pinatutunayan ng Mishnah, na gumagamit ng 
daan-daang salitang Hebreo na hindi matatagpuan 
sa Bibliya.” Sabihin pa, maaaring ang ilan sa mga ito 
ay idinagdag na lamang noong bandang huli o kaya 
ay mga pananalitang kinatha, ngunit walang alinla- 
ngan na marami sa mga ito ay bahagi ng bokabu- 
laryong Hebreo na ginagamit noong panahong isu- 
lat ang Hebreong Kasulatan. 

Kailan Nagsimulang Humina ang Wikang 
Hebreo? Karaniwang ipinapalagay na nagsimu- 
lang lumipat ang mga Judio sa pagsasalita ng Ara- 
maiko noong panahon ng kanilang pagkatapon sa 
Babilonya. Gayunman, hindi matibay ang ebidensi- 
yang sumusuporta rito. Ipinakikita ng makabagong 
mga halimbawa na maaari at kalimita'y patuloy na 
ginagamit ng mga taong sinakop o ng mga nanda- 
yuhan ang kanilang katutubong wika sa loob ng 
mga panahong mas mahaba pa kaysa sa 70 taon. 
Lalo na't taglay ng mga Judio ang pangako ng Diyos 
na sila'y babalik sa kanilang sariling lupain, maaa- 
sahan na hindi nila basta-basta bibitiwan ang pag- 
gamit ng Hebreo kapalit ng alinman sa Akkadia- 
no (Asiro-Babilonyo) o Aramaiko, na siyang lingua 
franca noong panahong iyon. Totoo, may mga ta- 
lata at mga salitang Aramaiko na matatagpuan 
sa mga aklat na isinulat noong panahon ng pagka- 
tapon at pagkatapos niyaon, gaya ng Daniel, Ezra, at 
Esther. Gayunman, hindi ito kataka-taka yamang 
ang mga aklat na iyon ay naglalahad ng mga pang- 
yayaring naganap sa mga lupaing nagsasalita ng 
Aramaiko, at naglalaman din ng korespondensya 
opisyal, at ang mga ito ay tumatalakay sa isang 
grupo ng mga tao na nasasakupan at pinamumunu- 
an ng mga banyagang kapangyarihan na gumaga- 
mit ng Aramaiko bilang wikang diplomatiko. 

Inilalarawan ng Nehemias 8:8 ang 'pagbibigay ng 
kahulugan" at “pagbibigay ng unawa’ sa pagbasa ng 
Kautusan. Iminumungkahi na noon ay hindi lubu- 
sang nakauunawa ng Hebreo ang pinabalik na mga 
tapon at na may naganap na pagpapakahulugan sa 
wikang Aramaiko. Magkagayunman, ang idiniriin 
ng teksto ay ang pagpapaliwanag ng diwa at pag- 
kakapit ng mga bagay na itinuturo sa Kautusan. 
--Ihambing ang Mat 13:14, 51, 52: Luc 24:27, Gaw 
8:30, 31. 


HEBREO, II 


Sa katunayan, walang binabanggit ang Bibliya na 
inihinto ng mga tao ang paggamit ng Hebreo bilang 
kanilang pang-araw-araw na wika. Totoo, may na- 
sumpungan si Nehemias na mga Judiong may mga 
asawang Asdodita, Ammonita, at Moabita anupat 
ang mga anak ng mga ito ay hindi “marunong mag- 
salita ng Judio.” Ngunit ang pagbanggit sa bagay 
na ito may kaugnayan sa pagkagalit ni Nehemias 
sa mga Judiong nasangkot sa ganitong pakikipag- 
asawa sa mga di-Israelita ay nagpapakita na taha- 
sang hinahatulan ang gayong kawalang-galang sa 
wikang Hebreo. (Ne 13:23-27) Hindi ito kataka-taka 
kung isasaalang-alang ang importansiyang iniuukol 
sa pagbabasa ng Salita ng Diyos, na nang panahong 
iyon ay pangunahin nang nasusulat sa wikang He- 
breo. 

Hindi tinatalakay sa Bibliya ang yugto mula no- 
ong matapos ang Hebreong kanon (malamang no- 
ong panahon ni Ezra at ni Malakias noong ikalimang 
siglo B.C.E.) hanggang noong magsimula ang Kara- 
niwang Panahon. Kakaunti rin ang sekular na mga 
rekord. Ngunit kahit ang mga ito ay hindi sumu- 
suporta sa paniniwala na ipinalit ng mga Judio 
ang Aramaiko sa Hebreo. Ipinakikita ng katibayan 
na marami sa mga Apokripal na aklat, gaya ng 
Judit, Ecclesiasticus (hindi Eclesiastes), Baruc, at 
Unang Macabeo, ay isinulat sa Hebreo, at na ang 
mga akdang ito ay karaniwang ipinapalagay na 
mula pa noong huling tatlong siglo bago ang Kara- 
niwang Panahon. Gaya ng nabanggit na, ang ilan 
sa di-Biblikal na mga akdang kasama sa Dead Sea 
Scrolls ay isinulat din sa Hebreo, at Hebreo ang gi- 
namit sa pagtipon sa Judiong Mishnah pagkatapos 
magsimula ang Karaniwang Panahon. 

Dahil dito at sa kaugnay na mga katotohanan, si- 
nasabi ni Dr. William Chomsky na ang teoriyang pi- 
naniniwalaan ng ilang iskolar na Judio at di-Judio, 
na lubusan nang hinalinhan ng Aramaiko ang He- 
breo, ay walang anumang batayan at matagumpay 
nang napabulaanan. Kung anu't anuman, mas ma- 
lamang na ang mga Judio ay nagsalita ng dalawang 
wika, ngunit Hebreo ang nangibabaw bilang mas 
pinipiling wika. Gaya ng sabi ni Dr. Chomsky tung- 
kol sa Hebreong ginamit sa Mishnah: “Makikita sa 
wikang ito ang lahat ng katangian ng isang tipikal 
na wikang ginagamit ng mga magbubukid, manga- 
ngalakal at mga artisano. . . . Salig sa taglay na- 
ting katibayan, waring makatuwirang ipasiya na sa 
pangkalahatan, ang mga Judio ay marunong maki- 
pag-usap, noong yugto ng Ikalawang Komonwelt, at 
lalo na noong huling bahagi niyaon, sa dalawang wi- 
kang ito [Hebreo at Aramaiko]. Kung minsa'y gina- 
gamit nila ang isa, at kung minsan naman ay ya- 
ong isa pa.”---Hebrew: The Eternal Language, 1969, 
p. 207, 210. 


HEBREO, II 


Gayunman, ang pinakamatibay na ebidensiyang 
sumusuporta sa pangmalas na ang Hebreo ay nana- 
tiling isang buhay na wika hanggang noong unang 
siglo ng Karaniwang Panahon ay matatagpuan sa 
mga pagtukoy ng Kristiyanong Griegong Kasulatan 
sa wikang Hebreo. (Ju 5:2, 19:13, 17, 20; 20:16, Apo 
9:11: 16:16) Bagaman sinasabi ng ilang iskolar na 
ang terminong “Hebreo” sa mga pagtukoy na ito ay 
dapat kabasahan ng “Aramaiko,” may mabuting da- 
hilan upang maniwala na sa katunayan, ang termi- 
nong ito ay kumakapit sa wikang Hebreo, gaya ng 
ipinakikita sa artikulong ARAMAIKO. Nang sabihin ng 
manggagamot na si Lucas na si Pablo ay nagsalita 
sa taong-bayan ng Jerusalem sa “wikang Hebreo,” 
tila malayong mangyari na wikang Aramaiko o Sir- 
yano ang kaniyang tinutukoy. (Gaw 21:40, 22:2, 
ihambing ang 26:14.) Yamang patiuna nang ipina- 
kita ng Hebreong Kasulatan ang pagkakaiba ng 
Aramaiko (Siryano) at ng “wika ng mga Judio” (2Ha 
18:26) at yamang ang unang-siglong Judiong is- 
toryador na si Josephus, nang talakayin niya ang 
bahaging ito ng Bibliya, ay bumabanggit na ang 
“Aramaiko” at “Hebreo” ay magkaibang mga wika 
(Jewish Antiquities, X, 8 [i, 2]), tila walang dahilan 
para gamitin ng mga manunulat ng Kristiyanong 
Griegong Kasulatan ang “Hebreo” kung Aramaiko 
o Siryano ang kanilang tinutukoy. 

Kinikilala na ang Aramaiko ay malawakang gina- 
gamit sa buong Palestina nang panahong iyon. Ang 
paggamit ng Aramaikong “Bar” (anak na lalaki), sa 
halip na Hebreong “Ben,” sa ilang mga pangalan 
(gaya ng Bartolome at Simon Bar-jonas) ay isang 
katibayan ng pagiging pamilyar sa Aramaiko. Sabi- 
hin pa, may ilang Judio na mayroon ding mga pa- 
ngalang Griego, gaya nina Andres at Felipe, at hindi 
naman ito patotoo na Griego ang wikang ginagamit 
nila sa pagsasalita, kung paanong hindi rin pinatu- 
tunayan ng pangalang Latin ni Marcos na Latin ang 
wikang ginagamit ng kaniyang pamilya. Maliwa- 
nag, may apat na wikang ginagamit sa Palestina no- 
ong unang siglo ng Karaniwang Panahon: ang tat- 
long binanggit ng Bibliya na makikita sa karatulang 
nasa ibabaw ng ulo ng ibinayubay na si Jesus (ang 
Hebreo, Latin, at Griego [Ju 19:19, 20]) at ang ikaa- 
pat, ang Aramaiko. Sa mga ito, walang alinlangan 
na Latin ang hindi gaanong ginagamit. 

Malamang na gumamit si Jesus ng Aramaiko sa 
ilang pagkakataon, gaya noong nakikipag-usap siya 
sa babaing Sirofenisa. (Mar 7:24-30) May ilang pa- 
nanalitang nakatala na binigkas niya ang karani- 
wang ipinapalagay na nagmula sa Aramaiko. Ga- 
yunman, kailangan din ng pag-iingat dito yamang 
pinagtatalunan din ang pag-uuri-uri sa mga pana- 
nalitang ito bilang Aramaiko. Halimbawa, ang mga 
salitang binigkas ni Jesus habang siya'y nakabayu- 
bay sa tulos, “Eli, Eli, lama sabaktani?” (Mat 27:46, 


934 


Mar 15:34), ay kadalasang itinuturing na Aramaiko, 
marahil ng isang diyalekto ng mga taga-Galilea. Ga- 
yunman, sinasabi ng The Interpreter's Dictionary of 
the Bible: “Nahahati ang opinyon hinggil sa orihinal 
na wika ng pananalitang ito at kung alin sa Hebreo 
o Aramaiko ang mas natural na gagamitin mismo ni 
Jesus... . Ipinakikita ng mga dokumento na isang 
anyo ng Hebreo, na sa paanuman ay naimpluwensi- 
yahan ng Aramaiko, ang posibleng ginagamit sa Pa- 
lestina noong unang siglo A.D.” (Inedit ni G. A. But- 
trick, 1962, Tomo 2, p. 86) Ngunit sa katunayan, ang 
Griegong transliterasyon ng mga salitang ito, gaya 
ng iniulat nina Mateo at Marcos, ay hindi sapat para 
matukoy nang may katiyakan kung ano ang orihi- 
nal na wikang ginamit. 

Ang isa pang karagdagang katibayan na patuloy 
na ginamit ang Hebreo noong panahon ng mga 
apostol ay na sa Hebreo orihinal na isinulat ni Mateo 
ang kaniyang Ebanghelyo. 

Kung gayon, lumilitaw na pangunahin na, ang 
Hebreo ay nagsimulang humina pagkatapos, at bi- 
lang resulta, ng pagkawasak ng Jerusalem at ng 
templo nito at ng pangangalat ng nalalabing mga 
tumatahan dito noong tadng 70 C.E. Gayunpaman, 
patuloy itong ginamit sa mga sinagoga saanman 
nangalat ang mga Judio. Partikular na mula noong 
mga ikaanim na siglo C.E., pinagsumikapan ng mga 
Judiong iskolar na kilala bilang mga Masorete na pa- 
natilihin ang kadalisayan ng tekstong Hebreo ng 
Kasulatan. At lalo na mula noong ika-16 na siglo, 
nanumbalik ang interes sa sinaunang Hebreo, at 
nang sumunod na siglo ay nagsimula ang masusing 
pag-aaral sa ibang mga wikang Semitiko. Nakatu- 
long ito upang maging malinaw ang pagkaunawa sa 
sinaunang wikang iyon at nagbunga ito ng pinahu- 
say na mga salin ng Hebreong Kasulatan. 

Titik at Sulat na Hebreo. Ang alpabetong 
Hebreo ay binubuo ng 22 katinig, maliwanag na ang 
ilan sa mga ito ay maaaring kumatawan sa dala- 
wang tunog, anupat nakalilikha ng kabuuang mga 
28 tunog. Ang mga tunog ng patinig ay isinisi- 
ngit ng bumabasa, batay sa konteksto, kung paa- 
nong idinaragdag ng taong nagsasalita ng Tagalog 
ang mga patinig para sa mga daglat na gaya ng 
“Bb.” (Binibini), “Gng.” (Ginang), at “G.” (Ginoo). Pi- 
naniniwalaan na ang tradisyonal na pagbigkas sa 
Hebreong Kasulatan ay napanatiling buhay at nai- 
pasa niyaong mga nagpakabihasa sa pagbasa ng Ka- 
utusan, mga Propeta, at Mga Awit upang makapag- 
turo sa taong-bayan. Pagkatapos, noong ikalawang 
kalahatian ng unang milenyo C.E., ang mga Maso- 
rete ay kumatha ng isang sistema ng mga tuldok at 
mga gatlang na tinatawag na mga tuldok-patinig, at 
ang mga ito'y isiningit sa tekstong puro katinig. Ka- 
ragdagan pa, naglagay rin ng mga tuldik na magpa- 


935 


pahiwatig ng pagdiriin, paghinto, kaugnayan sa pa- 
gitan ng mga salita at ng mga sugnay, at notasyong 
pangmusika. 

Ang pinakamatatandang inskripsiyong Hebreo na 
kilala ay itinala sa isang sinaunang sulat na ibang- 
iba ang anyo kaysa sa hugis-kuwadradong mga titik 
Hebreo na ginamit sa mga dokumento nang magla- 
on, gaya niyaong mga dokumentong mula noong 
unang mga siglo ng Karaniwang Panahon. Ang hu- 
gis-kuwadradong istilo na ito ay kadalasang tinata- 
wag na “Aramaiko,” o “Asiryano.” Pinaniniwalaang 
nagsimula ang pagbabago mula sa sinaunang mga 
titik Hebreo tungo sa kuwadradong mga titik Hebreo 
noong panahon ng pagkatapon sa Babilonya. Suba- 
lit, gaya ng sabi ni Ernst Wirrthwein: “Sa loob ng 
matagal na panahon, patuloy na ginagamit ang su- 
lat na Matandang Hebreo kasama ng sulat na paku- 
wadrado. Ang mga baryang mula pa noong yugto 
ng paghihimagsik ni Bar Kochba (A.D. 132-135) ay 
may mga titik ng Matandang Hebreo. Kasama sa 
mga akdang natagpuan sa mga yungib ng Dagat na 
Patay ang ilang akda na nakasulat sa Matandang 
Hebreo.”--The Text of the Old Testament, 1979, 
p. 5. 

Sinabi ni Origen, isang Kristiyanong manunulat 
noong ikalawa at ikatlong siglo C.E., na sa mas was- 
tong mga kopya ng mga saling Griego ng He- 
breong Kasulatan, ang Tetragrammaton, o sagra- 
dong pangalan ni Jehova, ay nakasulat sa sinaunang 
mga titik Hebreo. Pinatunayan ito ng pagkakatuk- 
las sa mga piraso ng mga katad na balumbon na 
mula pa noong unang siglo C.E., na naglalaman ng 
mga aklat ng mga “pangalawahing” propeta sa wi- 
kang Griego. Sa mga balumbong ito, lumilitaw ang 
Tetragrammaton sa sinaunang mga titik Hebreo. 
(Tingnan ang apendise ng Rbi8, p. 1563, Blg. 2-4.) 
Ang mga piraso na mula noong huling bahagi ng 
ikalima o maagang bahagi ng ikaanim na siglo C.E. 
ng bersiyong Griego ni Aquila ay naglalaman din ng 
banal na pangalang nakasulat sa sinaunang mga ti- 
tik Hebreo.---Apendise ng Rbi8, p. 1563, Blg. 7, 8. 

Sinasabi ni Dr. Horowitz: “Ang alpabeto ng ma- 
tandang Hebreo ang siyang hiniram ng mga Griego 
at ipinasa sa Latin, at ang alpabeto ng matandang 
Hebreo ang pinakakahawig ng Griego.”--How the 
Hebrew Language Grew, p. 18. 

Mga Kalidad at mga Katangian. Ang Hebreo 
ay isang wikang napakamakahulugan, anupat ma- 
daling gamitin sa matingkad na paglalarawan ng 
mga pangyayari. Ang maiikling pangungusap at 
payak na mga pangatnig nito ay nagdudulot ng in- 
dayog at daloy ng diwa. Ang tulang Hebreo, na bu- 
kod sa nabanggit na mga katangian ay kakikitaan 
din ng paralelismo at ritmo, ay kahanga-hanga sa 
pagiging makahulugan at nakaaantig. 


HEBREO, II 


Ang Hebreo ay sagana sa mga metapora. Halim- 
bawa, ang “baybay-dagat” sa Genesis 22:17, sa lite- 
ral na Hebreo, ay “labi ng dagat.” Ang iba pang mga 
pananalita ay ang “mukha ng lupa,” ang “ulo” ng 
isang bundok, ang “bunganga ng isang yungib,” at 
katulad na mga pananalitang metaporiko. Ang pag- 
gamit ng mga terminong ito na nauugnay sa mga 
tao ay hindi nagpapahiwatig ng anumang paniniwa- 
la sa animismo, makikita ito kung babasahin mismo 
ang Kasulatan, yamang doon ay sukdulang hinaha- 
mak yaong mga sumasamba sa mga punungkahoy 
at iba pang mga bagay.--Ihambing ang Isa 44:14- 
17: Jer 10:3-8, Hab 2:19. 

Ang bokabularyong Hebreo ay binubuo ng kong- 
kreto, o tahas, na mga salita, mga salitang nagsa- 
sangkot sa mga pandamdam ng paningin, pandinig, 
pandama, panlasa, at pang-amoy. Kaya naman, ang 
mga salitang ito ay nakalilikha ng mga larawan 
sa isip ng nakikinig o nagbabasa. Dahil sa kata- 
ngiang ito ng pagiging kongkreto, o tahas, sina- 
sabi ng ilang iskolar na ang Hebreo ay salat sa 
mga terminong abstrakto, o basal. Gayunman, tiyak 
na may mga pangngalang abstrakto sa Biblikal na 
Hebreo. Halimbawa, ang pangngalang ma-chasha- 
vah’ (hinalaw sa salitang-ugat na cha-shav, na- 
ngangahulugang “mag-isip”) ay isinasalin sa pama- 
magitan ng mga terminong abstrakto na gaya ng 
“kaisipan, likha, pakana.” Ang ba-tach' (isang pan- 
diwang nangangahulugang “magtiwala”) ang pi- 
nagmulan ng pangngalang be'tach (katiwasayan). 
Gayunpaman, karaniwan na, ang mga ideyang abs- 
trakto ay itinatawid sa pamamagitan ng mga pang- 
ngalang kongkreto. Halimbawa, isaalang-alang ang 
pandiwang salitang-ugat na ka-vedh, pangunahin 
nang nangangahulugang “maging mabigat” (“ma- 
ging matindi” sa Huk 20:34). Sa Ezekiel 27:25, ang 
pandiwa ring ito ay isinalin bilang “maging malu- 
walhati, samakatuwid nga, sa literal, ‘maging ma- 
bigat.” Sa katulad na paraan, mula sa salitang-ugat 
na ito ay hinalaw ang pangngalang ka-vedh”, tumu- 
tukoy sa atay, isa sa pinakamabibigat na panloob na 
sangkap, at ang pangngalang ka-vohdh', nanganga- 
hulugang “kaluwalhatian.” (Lev 3:4, Isa 66:12) Ang 
paghalaw na ito ng abstrakto mula sa kongkreto ay 
higit pang inilalarawan ng yadh, nangangahulu- 
gang “kamay” at gayundin, “pangangalaga,” “pama- 
magitan,” o “pamamatnubay” (Exo 2:19: Gen 42:37, 
Exo 35:29, 38:21): ang 'aph ay tumutukoy kapuwa sa 
“butas ng ilong" at sa “galit” (Gen 24:47: 27:45): iti- 
natawid din ng zerohia', “bisig,” ang abstraktong 
ideya ng “lakas” (Job 22:8, 9). 

Sa katunayan, dahil sa katangiang ito ng pagiging 
kongkreto kung kaya mahirap isalin sa ibang wika 
ang Hebreong Kasulatan. Kapag isinalin nang li- 
teral ang mga terminong Hebreo sa ibang mga 
wika, kadalasang iba ang kahulugan nito. At dahil 


HEBREO, II 


magkakaiba ang balarila ng mga wika, isang hamon 
para sa mga tagapagsalin na tularan ang diwa, pa- 
raan ng pananalita, at puwersa ng Hebreo, partiku- 
lar na ng mga pandiwa nito. 

Kamangha-mangha ang Hebreo dahil sa kaiklian 
nito, anupat dahil sa kayarian ay maikli at tuwiran 
ito. Kung ihahambing, ang Aramaiko, na siyang pi- 
nakamalapit sa Hebreo sa lahat ng mga wikang Se- 
mitiko, ay walang-sigla, paliguy-ligoy, at masalita. 
Sa pagsasalin, kadalasa'y kailangang gumamit ng 
pantulong na mga salita upang mapalitaw ang pagi- 
ging buhay, kaakit-akit, at ang madamdaming aksi- 
yon ng pandiwang Hebreo. Bagaman sa paanuman 
ay nakababawas ito sa kaiklian, lalong higit nitong 
naitatawid ang kagandahan at katumpakan ng teks- 
tong Hebreo. 

Tulang Hebreo. Dahil sa mga katangiang ito, 
lakip ang mahigpit na kapit nito sa realidad, kung 
kaya ang Hebreo ay pantanging naaangkop sa pag- 
katha ng mga tula. Maiikli ang mga taludtod ng tu- 
lang Hebreo---ang marami ay dalawa o tatlong salita 
lamang--anupat ang kabuuang epekto ay matindi. 
Angkop nga ang naging komento ni Propesor James 
Muilenburg, isang miyembro ng komite sa pagsasa- 
lin ng Revised Standard Version: “Siksik ang panana- 
lita [sa tulang Hebreo], at ang lahat ng pagdiriin ay 
inilalagay sa mahahalagang salita. Ang tekstong 
Hebreo ng Awit 23 ay naglalaman lamang ng li- 
mampu't limang salita, makalawang ulit ng bilang 
na iyan ang ginagamit ng ating makabagong mga 
saling kanluranin. Ngunit kahit sa mga salin ay hin- 
di nawawala ang katipiran sa salita ng orihinal na 
Hebreo... . Ang tulang Hebreo ay isang wikang bu- 
hay ang pananalita. .. . Tinutulungan tayo ng ma- 
katang Hebreo na makakita, makarinig, makadama. 
Ang pisikal na mga pakiramdam ay bago at buhay 
... Ang makata ay nag-iisip sa pamamagitan ng 
mga larawan, at ang mga larawan ay halaw sa pitak 
ng pang-araw-araw na buhay na pangkaraniwan sa 
lahat ng tao.”---An Introduction to the Revised Stan- 
dard Version of the Old Testament, 1952, p. 63, 64. 

Upang ipaghalimbawa ang di-pagpapaliguy-ligoy 
ng matulaing pananalita ng Hebreo, pansinin ang 
unang talata ng Awit 23 gaya ng masusumpungan 
sa Bagong Sanlibutang Salin. Ang mga salitang Ta- 
galog na ginamit upang isalin ang bawat salitang 
Hebreo ay pinaghihiwalay ng isang guhit na pahilis 
(/): 

Si Jehova/ [ang] aking Pastol./ 

Hindi ako kukulangin/ ng anuman./ 
Mapapansin na ang katumbas sa Tagalog ay 
nangangailangan ng sampung salita upang isalin 
ang apat na salitang Hebreo. Idinagdag ang “ang” 
upang magkadiwa ang Tagalog, sa Hebreo, intindi- 
do na ito. 


936 


Mga pangunahing anyo ng paralelismo. Ang 
pinakamahalagang pormal na elemento ng tulang 
Hebreo ay ang paralelismo, o ritmong nalilikha hin- 
di sa pamamagitan ng mga salitang magkatugma 
(gaya sa Ingles) kundi ng lohikal na kaisipan, tina- 
tawag itong “sense rhythm,” o ritmo ng diwa. Isaa- 
lang-alang ang dalawang taludtod ng Awit 24:1: 

Kay Jehova ang lupa at ang lahat ng naririto, 

Ang mabungang lupain at ang mga tumata- 

han dito. 

Ang mga taludtod na sinipi rito ay sinasabing nasa 
paralelismong synonymous, samakatuwid nga, inu- 
ulit ng ikalawang taludtod ang isang bahagi ng na- 
unang taludtod, ngunit gumagamit ito ng naiibang 
mga salita. Ang pariralang “Kay Jehova” ay maha- 
laga sa dalawang taludtod. Gayunman, ang mga 
terminong “ang lupa” at “ang mabungang lupain” ay 
magkasingkahulugan sa tula, gaya rin ng “ang lahat 
ng naririto” at “ang mga tumatahan dito.” 

Sumasang-ayon ang karamihan ng makabagong 
mga iskolar na mayroon pang dalawang panguna- 
hing anyo ng paralelismo: 

Sa paralelismong antithetic, gaya ng ipinahihiwa- 
tig ng katawagan nito, bawat taludtod ay nagpapa- 
hayag ng salungat na mga kaisipan. Inilalarawan ito 
ng Awit 37:9: 

Sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan 

ay lilipulin, 
Ngunit yaong mga umaasa kay Jehova ang 
siyang magmamay-ari ng lupa. 

Nariyan din ang paralelismong synthetic (o, for- 
mal, constructive) kung saan hindi lamang basta 
inuulit ng ikalawang bahagi ang katulad na kaisipan 
niyaong nauna o basta nagbibigay ng kasalungat na 
kaisipan. Sa halip, nagpapalawak ito at nagdaragdag 
ng bagong kaisipan. Isang halimbawa nito ay ang 
Awit 19:7-9: 

Ang kautusan ni Jehova ay sakdal, 

na nagpapanauli ng kaluluwa. 

Ang paalaala ni Jehova ay mapagkakatiwalaan, 

na nagpaparunong sa walang-karanasan. 

Ang mga pag-uutos mula kay Jehova 

ay matuwid, 
na nagpapasaya ng puso, 
Ang utos ni Jehova ay malinis, 
na nagpapaningning ng mga mata. 

Ang pagkatakot kay Jehova ay dalisay, 

na nananatili magpakailanman. 

Ang mga hudisyal na pasiya ni Jehova 

ay totoo; 
ang mga iyon ay lubos na matuwid. 

Pansinin na ang diwa ay kinukumpleto ng ikala- 

wang bahagi ng bawat pangungusap o sugnay: kaya 


937 


naman, ang buong talata ay isang sintesis, sama- 
katuwid nga, resulta ng paglalahok ng dalawang 
elemento. Tanging sa pamamagitan ng pumapa- 
ngalawang mga kalahating taludtod, gaya ng “na 
nagpapanauli ng kaluluwa” at “na nagpaparunong 
sa walang-karanasan,” natututuhan ng mambabasa 
kung paanong ‘sakdal ang kautusan” at kung paa- 
nong ang “paalaala ni Jehova ay mapagkakatiwala- 
an.” Sa gayong magkakasunod na paralelismong 
synthetic, ang hati sa pagitan ng una at ng ika- 
lawang bahagi ay nagsisilbing isang paghinto sa 
ritmo. Sa gayon, habang napalalawak ang diwa, 
napananatili rin ang isang tiyak na kayarian ng 
tula, isang paralelismo ng anyo [form]. Kaya naman 
kung minsan ay tinatawag itong paralelismong for- 
mal o constructive. 

Sari-saring anyo ng paralelismo. Marami 
pang istilo ng paralelismo na iminumungkahi, ba- 
gaman ang mga ito'y itinuturing na mga ibang 
anyo o mga kombinasyon lamang ng paralelismong 
synonymous, antithetic, at synthetic. Tatlo sa mga 
iminumungkahi ay ang: emblematic, stairlike, at in- 
troverted. 

Ang paralelismong emblematic (o comparative) 
ay gumagamit ng simili o metapora. Isaalang-alang 
ang Awit 1053:12: 

Kung gaano kalayo ang sikatan ng araw sa 

lubugan ng araw, 
Gayon kalayo niya inilalagay mula sa atin 
ang ating mga pagsalansang. 

Sa paralelismong stairlike, ginagamit ang dalawa, 
tatlo, o mahigit pang mga taludtod upang ulitin at 
palawakin ang diwa ng nauna. Ang Awit 29:1, 2 ay 
naglalarawan dito: 

Mag-ukol kayo kay Jehova, O kayong mga anak 

ng malalakas, 
Mag-ukol kayo kay Jehova ng kaluwalhatian 
at lakas. 

Tukol ninyo kay Jehova ang kaluwalhatian ng 

kaniyang pangalan. 

Mas masalimuot naman ang paralelismong intro- 
verted at maaaring binubuo ito ng ilang talata. Pan- 
sinin ang halimbawang ito mula sa Awit 135:15-18: 

(1) Ang mga idolo ng mga bansa ay pilak at 

ginto, 
(2) Ang gawa ng mga kamay ng makalu- 
pang tao. 

(3) May bibig sila, ngunit wala silang masalita, 

(4) May mga mata sila, ngunit wala silang 
makita, 

(5) May mga tainga sila, ngunit wala silang 

marinig. 
(6) Wala ring espiritu sa kanilang bibig. 


HEBREO, II 


(7) Yaong mga gumagawa sa kanila ay magi- 
ging tulad nila, 
(8) Ang bawat isa na nagtitiwala sa kanila. 

Ang paralelismong ito ay ipinaliwanag ni W. Trail 
sa kaniyang akdang Literary Characteristics and 
Achievements of the Bible (1864, p. 170): “Dito, ang 
unang taludtod ay nauugnay sa ikawalo---sa isa ay 
ang mga idolo ng mga pagano, at sa isa naman ay 
yaong mga nagtitiwala sa mga idolo. Ang ikalawang 
taludtod ay nauugnay sa ikapito---sa isa ay ang gina- 
wa, sa isa naman ay ang mga gumawa. Ang ikat- 
long taludtod ay nauugnay sa ikaanim--sa isa ay 
may mga bibig ngunit walang salita, sa isa na- 
man ay may mga bibig ngunit walang hininga. 
Ang ikaapat ay nauugnay sa ikalima, kung saan 
masasabing pinag-iisa ng paralelismong introverted 
ang dalawang kalahati nito sa isang paralelismong 
synthetic--mga matang walang paningin, mga tai- 
ngang walang pandinig.” 

Ang isang nakakatulad ngunit mas simpleng 
anyo nito ay ang pagbabaligtad ng mga salita 
sa magkarugtong na mga taludtod, gaya sa Isaias 
11:13b (RS): 

Ang Efraim ay hindi maninibugho sa Juda, 

at ang Juda ay hindi manliligalig sa Efraim. 

Balarila 

I. Mga pandiwa. Mga pandiwa ang pinaka- 
mahalagang bahagi ng pananalita sa wikang He- 
breo. Ang pinakasimpleng anyo ng pandiwa ay 
ang ikatlong panauhang isahang panlalaki sa as- 
pektong perpektibo, ito ang anyong matatagpuan 
sa mga leksikon. Kadalasan, ang tatlong katinig ng 
anyong ito ang siyang bumubuo sa salitang-ugat. 
Ang salitang-ugat ay karaniwan nang may kayari- 
ang triliteral, samakatuwid nga, binubuo ng tat- 
long katinig, na siyang malimit na kaayusan ng 
mga wikang Semitiko. Sa mga triliteral na salitang- 
ugat naman nagmumula ang halos lahat ng iba 
pang mga salita sa wikang iyon. 

Ang pandiwang ugat ang pinakasimpleng anyo 
ng pandiwa. Kadalasa'y tinatawag itong “pure 
stem.” Mula sa pure stem na ito, anim na iba 
pang stem, o anyo, ang nalilikha sa pamamagi- 
tan ng pagdaragdag ng unlapi, pag-uulit ng ilang 
titik, at pagbabago ng mga patinig. Ang pitong 
verbal stem ay kumakatawan sa ideya ng pan- 
diwang ugat sa tatlong antas: simple, intensive, 
causative. 

Upang ipakita ang pagkakaiba-iba sa panauhan, 
kailanan, at kasarian, may ilang mga unlapi at mga 
hulapi na ikinakabit sa mga verbal stem. 

Aspekto. Sa Ingles, ang mga pandiwa ay parti- 
kular na inuuri batay sa panahunan: pangnagdaan, 


HEBREO, II 


pangkasalukuyan, panghinaharap. Gayunman sa 
Hebreo, ang kalagayan ng kilos o pangyayari, sa 
halip na ang panahong kasangkot, ang siyang ma- 
halaga. Ang kilos o pangyayari ay minamalas bi- 
lang alinman sa tapos o di-tapos. 

Kung ang pandiwa ay naglalahad ng kilos o pang- 
yayaring tapos o naganap na, ito ay nasa aspektong 
perpektibo. Halimbawa, sinasabi ng Genesis 1:1: 
“Nang pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at 
ang lupa.” Ang kilos ay tapos o naganap na, “nila- 
lang” ng Diyos ang langit at ang lupa, samakatuwid 
nga, natapos niya ang paglalang sa mga iyon. 

Kung ang kilos ay minamalas bilang di-tapos, ang 
pandiwa ay nasa aspektong imperpektibo. Inilalara- 
wan ito ng Exodo 15:1 sa Ingles: “Moses and the sons 
of Israel proceeded to sing.” Dito, makikita natin na 
bagaman nagsimula ang kilos (they “proceeded” to 
sing), hindi pa ito nagwakas at sa gayo'y “imperpek- 
tibo,” di-tapos. 

Sabihin pa, yamang ang aspektong perpektibo ng 
Hebreo ay kumakatawan sa kilos o pangyayari na 
tapos na, natural lamang na nauukol ito sa pang- 
nagdaan. Kaya naman, ang kathav' (isang taha- 
sang pandiwa [active verb] sa aspektong perpektibo) 
ay pangunahing nangangahulugang “(he) wrote” at 
kadalasang isinasalin bilang “(kaniyang) isinulat” 
o “sumulat (siya).” (2Ha 17:37, 2Cr 30:1; 32:17: Ezr 
4:7: Es 8:5) Makikita rin ang ideya ng kilos na nata- 
pos sa pangnagdaan sa salin na “had written” (Es 


938 


Hebreo ang konsepto ng panahon, sa kanilang wika 
ay pangalawahing importansiya lamang ang ibini- 
bigay rito. Ang The Essentials of Biblical Hebrew, ni 
K. Yates, ay nagsasabi: “Ang panahon, gaya ng pag- 
kaunawa rito ng karamihan sa makabagong mga 
wika, ay hindi katulad ng pagkaunawa rito ng mga 
Semitiko. Sa kaisipang Hebreo, hindi gaanong ma- 
halaga na matiyak kung kailan nangyari ang isang 
pagkilos. Mahalaga lamang iyon sa palaisip na Indo- 
aleman, upang maitugma niya ang kilos sa kani- 
yang labis-labis na pagtantiya ng panahon. Sa pang- 
kalahatan, sapat na sa Semita na maunawaan ang 
kalagayan ng kilos, kung ito ay tapos o di-tapos, 
at kung hindi man, may ginagamit silang salita 
na nagpapakita ng pansamantala o pangkasaysa- 
yang kahulugan na magbibigay-linaw sa panahong 
kasangkot.” (Nirebisa ni J. Owens, 1954, p. 129) 
Kung Hebreo nga ang orihinal na wikang ginamit sa 
Eden, gaya ng ipinahihiwatig ng Bibliya, maaaring 
ang hindi pagdiriin na ito sa panahunan ng pandiwa 
ay isang repleksiyon ng pangmalas ng tao noong 
siya'y sakdal pa, nang nasa harap pa ni Adan ang 
pag-asa sa buhay na walang hanggan at ang buhay 
ay hindi pa ibinababa sa hamak na 70 o 80 taon. Ini- 
laan ni Jehova ang Hebreo bilang isang tunay na ka- 
siya-siyang paraan ng pakikipagtalastasan sa pagi- 
tan ng Diyos at ng mga tao, at maging sa gitna ng 
mga tao. 


9:23: Job 31:35: Jer 36:27). Gayunman, ang ka- Simple Intensive Causative 
thav'ay maaari ring isalin bilang “has written” (2Cr (1) Active (qal) (3) Active (pi'el) (6) Active (hiph'il) 
26:22)--ang tinatawag sa Ingles na present per- (2) Passive (4) Passive (pu'al) (7) Passive (hoph'al) 
fect [perpektibong katatapos]. Ginagamit din ang (niph'al) (5) Reflexive 
“must write” upang isalin ang pandi- (hithpa'el 
wang ito na nasa aspektong perpek- 
tibo, at ipinakikita niyaon ang kati- Simple Intensive Causative 
yakan ng pagsasakatuparan ng kilos 
na iyon. (Bil 5:23, Deu 17:18) Ang Dyp Y? TYPT 
dalawang huling pagkakasalin na ito p Bat nG Hapi 
ay kapuwa nagpapahiwatig ng kilos Active qatal sd ttel hig-til 
na tapos o naganap na, ngunit hin- kaniyang pinatay | kaniyang pinatay kaniyang 
di sa pangnagdaan. Kaya ang taha- (nang malupit) pinangyaring 
j me pumatay 

sang pandiwa sa ganang sarili nito ay 
hindi laging nagpapahiwatig ng kon- 
septo a BEN aA a o 7p 70? 7017 
ng aspektong perpektibo ang kilos na Passive niq-tal' qut-tal' hoq:-tal' 
tapos o naganap sa anumang yugto siya ay pinatay siya ay pinatay siya ay 
ng panahon: pangnagdaan, pangka- (nang malupit) pinangyaring 
salukuyan, o panghinaharap; sa kaba- makapatay 
ligtaran, bagaman maipakikita rin ng 
imperpektibo ang kilos sa anumang YPT 
yugto ng panahon, lagi nitong mina- a S a 
malas iyon bilang di-tapos. Reflexive a ib Na ak 

Samakatuwid, bagaman maliwanag aaa ANg 
na nauunawaan ng sinaunang mga 


939 HEBREO, II 


Sa pagsasalin sa Ingles, ang panahunan ng pandi- Titik 
wa ay matitiyak batay sa konteksto. Ipinakikita ng 
konteksto kung ang kilos na inilalahad ay minama- 
las bilang nangyari na, kasalukuyang nangyayari, 
o mangyayari pa lamang. 

II. Mga pangngalan. Gaya ng nabanggit na, 
halos lahat ng salita, pati ang mga pangngalan, 
ay maaaring taluntunin sa isang pandiwang ugat. 
Makikita ang salitang-ugat kapuwa sa baybay ng 
pangngalan at sa kahulugan nito. 

May dalawang kasarian: panlalaki at pambabae. 
Ang pambabae ay karaniwang makikilala dahil sa 
dulo nito na ah (ohth, pangmaramihan) na ikinaka- 
bit sa pangngalan, gaya ng /ish-shah' (babae), su- 
sohth” (mga kabayong babae [pambabaing pangma- 
ramihan]). 

Ang tatlong kailanan sa Hebreo ay ang isahan, 
maramihan, at dalawahan. Ang dalawahan (makiki- 
lala dahil sa hulaping a'yim) ay nakaugaliang gami- 
tin para sa mga bagay na magkapares, gaya ng mga 
kamay (yadha'yim) at mga tainga ('ozna'yim). 


Mga Katinig Katumbas 


Pt EG) TERE? SS SAANS TARAT SS S 


N 
2 
a 
A 

A 

s 
=- 
- 
` 

T 

gi 
[te] 
` 

2 
=) 
5 
3 
1 

le) 
Y 
z) 
5 
z 
P 
H 
w 
w 
lg] 
n 


Pe p 
Hindi rin maiiwasan na ang mga panghalip panao ph 
ay ikabit sa mga pangngalan. Kaya naman ang sus ts 
ay “kabayo”; ngunit ang susi, “kabayo ko”; su- Kop q 
sey'kha, “mga kabayo mo.” Res r 
III. Mga pang-uri. Ang mga pang-uri ay ha- Sin 5 
law rin sa mga pandiwang salitang-ugat. Sa gayon, Shin sh 
ang pandiwang gadhal' (lumaki, maging dakila) Taw t 
ang siyang salitang-ugat ng pang-uring gadhohl' th 
(dakila). (Ang pamanggit na pantukoy [definite ar- Mga Buong Patinig 
ticle] sa Hebreo ay ha [ang]. Wala itong balintiyak na 
, Ba F . (mahaba) Qa'mets a gaya ng sa 
pantukoy (indefinite article) [isang].) Ingles na “awl” 
Ang pang-uri ay maaaring gamitin sa alinman sa Pa'thach a gaya ng sa 
dalawang paraan: “father” 
(1) Maaaring ito'y isang pang-uring “predicative.” = (mahaba) Tse'reh e gaya ng sa 
Sa ganitong kaso, kadalasa'y lumilitaw ito sa unahan they 
so . AG Se'ghohl e gaya ng sa 
ng pangngalang inilalarawan nito at ito'y kasuwato “man” 
nito sa kasarian at kailanan. Ang pariralang tohv Chi'reg i gaya ng sa 
hagqohl' ay literal na isinasalin bilang “maganda i “machine” 
ang tinig.” O (mahaba) Choh/em 0 gaya ng sa 
(2) O, maaari itong gamitin upang maglarawan. “no” 
Sa ganitong situwasyon, lumilitaw ito pagkatapos ng Qa'mets Cha-tuph’ o gaya ng sa 
pangngalan, anupat kasuwato nito hindi lamang sa ; 
kasarian at kailanan kundi pati sa katiyakan. Kung i Oiam A Poa ME 


gayon, ang hag-gohl” hattohv’ (sa literal, “ang tinig : Shu'req u gaya ng sa 
ang maganda”) ay nangangahulugang “ang magan- 
dang tinig.” 

Transliterasyon. Ang transliterasyon ay tu- 


Mga Malapatinig 


mutukoy sa paghahalili ng mga titik Tagalog sa mga Sieva” e mN S 
titik ng alpabetong Hebreo. Ang Hebreo ay isinusu- « Ha NG Ni 
lat mula sa kanan pakaliwa, ngunit para sa mga o hindi 
mambabasa ng Tagalog, tinutumbasan ito ng trans- binibigkas, 
literasyong binabasa mula sa kaliwa pakanan. Ipina- gaya ng sa 


kikita ng kalakip na tsart, at ng sumusunod na “made” 


HEBREO, II 


C Cha:teph' Pa'thach a gaya ng sa 
“hat” 

Cha:-teph' Se'ghohl e gaya ng sa 
“met” 

E Cha-teph’ Qa'mets o gaya ng sa 
“not” 


io] S af "O Sf 
so = gi 1 = oh 
"o = eh 1 =u 
NOE gy WO S gy 


paliwanag, ang ilan sa pangkalahatang mga alitun- 
tuning sinunod sa akdang ito. 

Tungkol sa mga katinig. Mapapansin na li- 
mang titik ang may pinal na mga anyo. Ang mga 
ito ay lumilitaw lamang sa dulo ng mga salita. Ang 
ilang katinig (3,4, 1, 3, 5, N) ay mayroong kapu- 
wa malambot at matigas na mga tunog, anupat 
ang matigas na tunog ay ipinahihiwatig ng isang 
tuldok sa gitna ng titik (3,4, 1, 3, 5, A). Gayun- 
man, kapag may tuldok ang isa sa mga katinig na 
ito, ipinahihiwatig nito na dapat itong doblehin 
kung kaagad itong sinusundan ng isang patinig. 
Kaya ang "34 ay gab-bai. Ang karamihan sa ibang 
mga titik (bagaman may iisang tunog lamang) 
ay dinodoble rin kapag may tuldok sa gitna (halim- 
bawa, ang 1 ay zz). Isang eksepsiyon ay ang titik 
na he (#1), na kung minsa'y may tuldok sa loob 
nito (M) kapag lumilitaw ito sa dulo ng isang sali- 
ta; gayunman, ang he ay hindi kailanman dinodo- 
ble. 

Maaaring gamitin ang mga katinig na waw at 
yod sa pagbuo ng mga patinig. Ang waw (1) ay lu- 
militaw na may patinig na chohlem (') sa ibabaw 
nito upang makalikha ng tinatawag na hustong 
anyo ng choh em (1), na sa akdang ito ay tinutum- 
basan ng transliterasyon na oh. Ang kombina- 
syong 1 ay nagsisilbing u at sa unahan ng isang 
salita, ito ay laging tumatayong mag-isa bilang 
isang pantig, gayunman, kung may inilagay na 
karagdagang tuldok-patinig sa ibaba ng titik (9), 
ipinahihiwatig ng tuldok na ang waw ay dapat do- 
blehin. Sa gayon ang 2 ay bawwai? ang N2 na- 
man ay buz. 

Sa pinal na anyo ng kap, ang shewa” (:) o qa- 
mets (-) ay inilalagay sa gitna sa halip na sa ibaba 
ng titik: 4, 7. 

Tungkol sa mga patinig. Ang lahat ng mga 
patinig sa tsart na ito ay lumilitaw sa ilalim mali- 
ban sa chohlem (`), na inilalagay sa itaas, at sa 


940 


shu'req (:), na, gaya ng naipakita na, ay lumilitaw 
sa gitna ng waw (1 = u). 

Tungkol sa mga malapatinig [ “half vowels]. 
Ang mga ipinakikitang katumbas sa Ingles ay mga 
pagtaya lamang. Sa bawat kaso, bahagyang-bahag- 
yang tunog lamang ang Hebreong bigkas ng mga 
malapatinig na ito. 

May mga pagkakataong ang shewa” ay binibigkas 
at tinutumbasan ng transliterasyon na e. Ngunit ka- 
raniwan na, kapag ang shewa” ay kasunod ng isang 
maikling patinig o kung ito ay nasa ilalim ng isang 
katinig na nasa hulihan ng isang pantig, hindi ito bi- 
nibigkas at itinuturing na isang panghati ng pantig. 
Sa gayon, ang 52P" ay yigtol" 

Mga pantig. Sa Hebreo, ang bawat pantig ay 
nagsisimula sa isang katinig at naglalaman ng 
(1) isang buong patinig o (2) isang malapatinig at 
isang buong patinig. Sa gayon, ang 32 ay binu- 
buo ng dalawang pantig, ang isa ay pA (qa) at ang 
isa pa ay po (tal). Ang dalawang pantig na ito ay 
may tig-isang buong patinig at nagsisimula sa 
isang katinig. Sa kabilang dako, ang M3 (berith’) 
ay may iisang pantig yamang iisa lamang ang bu- 
ong patinig nito (.-/): ang shewa”, e (:), ay isang 
malapatinig. 

May dalawang malinaw na eksepsiyon sa tuntu- 
nin na katinig lamang ang nasa unahan ng isang 
pantig: (1) Kapag ang isang salita ay nagsisimula 
sa ì (u). Kung magkagayon, ang u ay tumatayo bi- 
lang hiwalay na pantig. Sa gayon, ang 131 ay 
uven’; ang "AW ay u-shemi'. (2) Kapag may “pa- 
hapyaw na pa'thach.” Ito ang patinig na pa thach 
(.) na inilalagay sa ilalim ng mga katinig na ^", M, 
Y, kapag ang mga ito ay lumilitaw sa dulo ng isang 
salita, sa ganitong kaso, ang pa thach ay binibigkas 
bago ang katinig. Sa gayon, ang M1 ay rut@ch, at 
hindi rucha’. 

Kung minsan, may isang maliit na guhit na 
pahalang, tinatawag na magqgeph (/), katulad ng 
isang gitling sa Tagalog, na lumilitaw sa pagitan ng 
mga salita. Pinaglalahok nito ang dalawa o higit 
pang mga salita upang ang mga ito ay ituring na 
iisang salita anupat ang huling salita lamang ang 
nananatiling may diin. Sa gayon, ang NWN- 73 ay 
kol-'asher.. 

Mga tuldik. Lahat ng mga salitang Hebreo ay 
nilalagyan ng tuldik sa huling pantig o sa ikalawa sa 
huling pantig. Karamihan ay tinutuldikan sa huling 
pantig. 

Sa mga transliterasyong ginamit sa akdang ito, 
ang mga pantig ay pinaghihiwalay ng isang tuldok, 
ang tuldik ay inilalagay kasunod ng pantig na may 
diin, anupat ginagamit ang isang tuldik upang mag- 
pahiwatig ng pangunahing pagdiriin (). 


941 


HEBREO, LIHAM SA MGA. Isang kinasi- 
hang liham ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. 
Ipinakikita ng katibayan na isinulat ito ng apostol na 
si Pablo para sa mga Kristiyanong Hebreo sa Judea 
noong mga 61 C.E. Lubhang napapanahon ang li- 
ham na ito para sa mga Kristiyanong Hebreong 
iyon. Mga 28 taon na noon ang nakalilipas mula 
nang mamatay at buhaying-muli si Jesu-Kristo. No- 
ong maagang bahagi ng yugtong iyon, lubhang pi- 
nag-usig ng mga Judiong lider ng relihiyon ang 
mga Judiong Kristiyanong ito sa Jerusalem at Judea, 
na nagbunga ng kamatayan ng ilang Kristiyano at 
ng pangangalat ng karamihan sa kanila mula sa Je- 
rusalem. (Gaw 8:1) Ang mga nangalat ay nagpatu- 
loy sa pagpapalaganap ng mabuting balita saanman 
sila pumaroon. (Gaw 8:4) Nanatili naman sa Je- 
rusalem ang mga apostol at pinatibay nila ang 
kongregasyong naiwan doon, at umunlad ito, kahit 
sa ilalim ng matinding pagsalansang. (Gaw 8:14) 
Pagkatapos, ang kongregasyon ay pansamantalang 
nagtamasa ng isang yugto ng kapayapaan. (Gaw 
9:31) Nang maglaon, ipinapatay ni Herodes Agripa I 
ang apostol na si Santiago, na kapatid ni Juan, at pi- 
nagmalupitan niya ang iba pang kabilang sa kongre- 
gasyon. (Gaw 12:1-5) Pagkaraan ng ilang panahon, 
bumangon ang isang materyal na kakapusan sa git- 
na ng mga Kristiyano sa Judea, na nagbigay naman 
ng pagkakataon sa mga nasa Acaya at Macedonia 
(noong mga 55 C.E.) na ipakita ang kanilang pag- 
ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ng pagpapadala 
ng tulong. (1Co 16:1-3, 2Co 9:1-5) Kaya maraming 
paghihirap na naranasan ang kongregasyon sa Jeru- 
salem. 

Layunin ng Liham. Ang mga miyembro ng 
kongregasyon sa Jerusalem ay halos puro mga Judio 
at mga proselitang nakumberte sa relihiyong Judio. 
Ang marami sa mga ito ay nakaalam ng katotoha- 
nan pagkaraan ng panahon ng napakatinding pag- 
uusig. Noong panahong isulat ang liham sa mga He- 
breo, maituturing na mapayapa ang kalagayan ng 
kongregasyon, sapagkat sinabi ni Pablo sa kanila: 
“Hindi pa kayo kailanman nakipaglaban hanggang 
sa dugo.” (Heb 12:4) Gayunpaman, ang paghupa ng 
tahasang pisikal na pag-uusig na humahantong sa 
kamatayan ay hindi nangahulugang tumigil na ang 
mahigpit na pagsalansang ng mga Judiong lider ng 
relihiyon. Ang mas bagong mga miyembro ng kon- 
gregasyon ay kailangang humarap sa pagsalansang 
gaya rin ng iba. At ang ilan ay kulang sa pagkamay- 
gulang, anupat hindi pa sumusulong tungo sa pag- 
kamaygulang na dapat sana'y nagawa na nila dahi- 
lan sa panahon. (5:12) Dahil sa pagsalansang mula sa 
mga Judio na kinakaharap nila sa araw-araw, nalala- 
gay sa pagsubok ang kanilang pananampalataya. 
Kailangan nilang linangin ang pagbabata.--12:1, 2. 


HEBREO, LIHAM SA MGA 


Papaubos na ang panahon para sa Jerusalem. 
Hindi alam ng apostol na si Pablo ni ng mga kabi- 
lang sa kongregasyon sa Jerusalem kung kailan 
darating ang inihulang pagkatiwangwang, ngunit 
alam iyon ng Diyos. (Luc 21:20-24, Dan 9:24, 27) Hi- 
nihiling ng situwasyon na ang mga Kristiyano roon 
ay maging mapagbantay at manampalataya upang 
makatakas sila mula sa lunsod kapag nakita nilang 
napalilibutan na ng nagkakampong mga hukbo ang 
Jerusalem. Kailangang patibayin ng lahat ng kabi- 
lang sa kongregasyon ang kanilang sarili para sa 
mahahalagang pangyayaring ito. Ayon sa tradi- 
syon, mga limang taon lamang pagkasulat ng liham 
na ito, sinalakay ng mga hukbo ni Cestio Gallo ang 
lunsod at pagkatapos ay umurong sila. Pagkaraan 
ng apat na taon, ang Jerusalem at ang templo nito 
ay winasak ng mga Romano sa ilalim ni Hene- 
ral Tito. Ngunit bago maganap ang alinman sa mga 
pangyayaring ito, naglaan si Jehova ng kinasihang 
payo na kailangan ng kaniyang mga lingkod. 

Pagsalansang ng mga Judio. Sa pamamagi- 
tan ng mga kasinungalingang propaganda, ginawa 
ng mga Judiong lider ng relihiyon ang lahat ng ma- 
gagawa nila upang magsulsol ng poot laban sa mga 
tagasunod ni Kristo. Ang determinasyon nilang la- 
banan ang Kristiyanismo sa pamamagitan ng lahat 
ng posibleng sandata ay makikita sa kanilang mga 
pagkilos, gaya ng nakaulat sa Gawa 22:22, 23:12-15, 
23, 24: 24:1-4: 25:1-3. Sila at ang kanilang mga ta- 
gasuporta ay patuloy na nanligalig sa mga Kristiya- 
no, at maliwanag na gumamit sila ng mga argu- 
mento upang sirain ang pagkamatapat ng mga ito 
kay Kristo. Sinalakay nila ang Kristiyanismo sa pa- 
mamagitan ng pangangatuwiran na maaaring sa 
pangmalas ng isang Judio ay mapuwersa at mahi- 
rap sagutin. 

Noong panahong iyon, maraming aspekto ng Ju- 
daismo ang nauugnay sa pisikal na mga bagay at sa 
panlabas na kaanyuan. Maaaring sabihin ng mga 
Judio na ang mga ito ay patunay na nakahihigit ang 
Judaismo at isang kamangmangan ang Kristiyanis- 
mo. Sinabi pa nga nila kay Jesus na ang ama ng ka- 
nilang bansa ay si Abraham, kung kanino ibinigay 
ang mga pangako. (Ju 8:33, 39) Si Moises, na sa ka- 
niya'y “bibig sa bibig” na nagsalita ang Diyos, ang 
siyang dakilang lingkod at propeta ng Diyos. (Bil 12: 
7, 8) Buhat pa sa pasimula, taglay na ng mga Judio 
ang Kautusan at ang mga salita ng mga propeta. 
Kaya baka naitanong nila, “Hindi ba't pinatutunayan 
ng gayong pagkasinauna na ang Judaismo ang tu- 
nay na relihiyon?" Nang pasinayaan ang tipang Ka- 
utusan, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng 
mga anghel, sa katunayan, mga anghel ang nagha- 
tid ng Kautusan sa pamamagitan ng kamay ng ta- 
gapamagitang si Moises. (Gaw 7:53: Gal 3:19) Noong 


HEBREO, LIHAM SA MGA 


pagkakataong iyon, itinanghal ng Diyos ang kani- 
yang kapangyarihan sa kakila-kilabot na paraan 
nang yanigin niya ang Bundok Sinai, kalakip sa ma- 
luwalhating tanawing ito ang malakas na tunog 
ng tambuli, usok, kulog, at kidlat.--Exo 19:16-19, 
20:18, Heb 12:18-21. 


Isang mapuwersang akda na nagpatibay sa mga Kristiyanong 
Hebreo at nagsangkap sa kanila upang makatulong sila sa ka- 
nilang taimtim na mga kababayan noong huling mga taon ng 
Judiong sistema 


Maliwanag na isinulat ng apostol na si Pablo wala pang isang 
dekada bago mawasak ang Jerusalem noong 70 C.E. 


Nakatataas na posisyon ng Anak ng Diyos (1:1--3:6) 


Siya ang natatanging Anak, inatasang tagapagmana, eksak- 
tong larawan ng kaniya mismong Ama, anupat sa pama- 
magitan niya ay pinananatili rin ang lahat ng bagay na 
ginawa 

Kung ihahambing sa Anak, ang mga anghel ay mga lingkod 
lamang. Siya ang kaisa-isang tinatawag ng Ama na “aking 
anak,” ang Panganay na sa kaniya'y nangangayupapa ma- 
ging ang mga anghel, tungkol sa kaniya, at hindi tungkol 
sa mga anghel, masasabing ang kaniyang maharlikang pa- 
mamahala ay nakasalig sa Diyos bilang kaniyang trono, 
mas permanente ang kaniyang pag-iral kaysa sa langit at 
lupa na ginawa sa pamamagitan niya, at ang kaniyang po- 
sisyon ay sa kanan ng Ama 

Kung ang Kautusang inihatid sa pamamagitan ng mga ang- 
hel ay hindi maaaring waling-halaga nang walang kaparu- 
sahan, yaong sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng Anak, 
na mas mataas kaysa sa mga anghel, ay dapat bigyan ng 
higit kaysa sa karaniwang pansin 


Bagaman naging mas mababa kaysa sa mga anghel bilang 
tao, si Jesu-Kristo nang maglaon ay itinaas nang mas ma- 
taas kaysa sa kanila at pinagkalooban ng pamumuno sa 
darating na tinatahanang lupa 

Si Moises ay isang tagapaglingkod sa sambahayan ng Diyos, 
ngunit si Jesu-Kristo ang nangangasiwa sa buong samba- 
hayan 

Posible pang makapasok sa kapahingahan ng Diyos 

(3:7-4:13) 

Dahil sa pagsuway at kawalan ng pananampalataya, ang 
mga Israelitang umalis sa Ehipto ay hindi nakapasok sa 
kapahingahan ng Diyos 

Ang mga Kristiyano ay maaaring pumasok sa kapahingahan 
ng Diyos kung iiwasan nila na maging masuwaying gaya 
ng Israel at sisikapin nila na manatiling tapat 

Ang buhay na salita na nangangako ng pagpasok sa kapahi- 
ngahan ng Diyos ay mas matalas kaysa sa tabak, yamang 
napaghihiwalay nito (sa pamamagitan ng pagtugon dito ng 
isa) kung sino siya sa panlabas bilang isang kaluluwa at 
kung sino siya talaga ayon sa kaniyang espiritu 

Kahigitan ng pagkasaserdote ni Kristo at ng bagong 
tipan (4:14-10:31) 

Dahil sinubok siya sa lahat ng bagay at gayunma'y na- 
natiling walang kasalanan, magagawa ni Jesu-Kristo, bi- 
lang mataas na saserdote, na makiramay sa mga taong 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG HEBREO 


942 


Bukod sa lahat ng sinaunang mga bagay na ito, 
naroo't nakatayo ang maringal na templo na may 
pagkasaserdote na itinatag ni Jehova. Mga saserdo- 
te ang nanunungkulan sa templo at nag-aasikaso ng 
maraming hain araw-araw. Kasama sa mga bagay 
na ito ang mamahaling mga kasuutan ng saserdote 


makasalanan at makitungo sa kanila nang may pagka- 
habag 


Siya ay saserdote sa pamamagitan ng pag-aatas ng Diyos 
ayon sa paraang gaya ng kay Melquisedec, na may pagka- 
saserdoteng mas dakila kaysa sa Levitikong pagkasaser- 
dote 


Di-tulad ng mga saserdoteng Levita sa pamilya ni Aaron, si 
Jesu-Kristo ay nagtataglay ng isang buhay na di-masisira 
at sa gayo'y hindi nangangailangan ng mga kahalili na 
magpapatuloy ng kaniyang gawaing pagliligtas: wala siyang 
kasalanan kung kaya hindi niya kailangang maghandog ng 
mga hain para sa kaniyang sarili, ang inihandog niya ay 
ang kaniyang sariling katawan, hindi mga hayop, at puma- 
sok siya, hindi sa isang makalupang santuwaryo, kundi sa 
langit mismo taglay ang halaga ng kaniyang itinigis na 
dugo, sa gayon ay nabigyang-bisa ang bagong tipan 

Ang bagong tipan, na si Jesus ang Tagapamagitan, ay naka- 
hihigit sa tipang Kautusan sapagkat ang mga kautusan ng 
Diyos ay nasa mga puso niyaong mga kabilang sa bagong 
tipan at nagtatamasa sila ng tunay na kapatawaran ng 
mga kasalanan 

Ang pagpapahalaga sa mga kapakinabangang ito ay mag- 
uudyok sa mga Kristiyano na gumawa ng pangmadlang 
pagpapahayag ng pag-asa at regular na magtipon 

Kailangan ang pananampalataya upang mapaluguran 
ang Diyos (10:32-12:29) 

Hindi nalulugod si Jehova sa mga umuurong mula sa kaniya 
dahil sa kawalang-pananampalataya sa halip na magbata 
upang tanggapin yaong ipinangako niya 

Ang ulirang pananampalataya niyaong mga nanatiling tapat 
mula kay Abel patuloy ay nagsisilbing pampatibay-loob na 
magbata sa takbuhang Kristiyano, samantalang maingat na 
pinag-iisipan si Jesu-Kristo at ang kaniyang walang-kapin- 
tasang landasin sa ilalim ng pagdurusa 

Ang pagdurusang ipinahihintulot ng Diyos na sumapit sa ta- 
pat na mga Kristiyano ay maaaring ituring na isang anyo 
ng disiplina mula sa kaniya, na nilayong magluwal ng ma- 
payapang bunga ng katuwiran 

Mga payo na itaguyod ang isang tapat na landasin 

(13:1-25) 

Magpakita ng pag-ibig na pangkapatid, maging mapagpatu- 
loy, alalahanin ang mga mananampalataya na nagdurusa, 
panatilihing marangal ang pag-aasawa, at maging kontento 
sa mga bagay sa kasalukuyan, anupat nagtitiwala sa tu- 
long ni Jehova 


Tularan ang pananampalataya niyaong mga nangunguna, at 
iwasang magpatangay sa ibang mga turo 

Maging handang magdala ng kadustaan gaya ng ginawa ni 
Kristo, laging maghandog sa Diyos ng hain ng papuri sa 
pamamagitan niya 

Maging masunurin sa mga nangunguna 


943 


at ang karilagan ng mga paglilingkod na isinasaga- 
wa sa templo. Baka ikinatuwiran ng mga Judio, 
“Hindi ba iniutos ni Jehova na dalhin sa santuwaryo 
ang mga hain para sa kasalanan, at hindi ba ang 
mataas na saserdote, ang inapo ng sariling kapatid 
ni Moises na si Aaron, ay pumapasok sa Kabanal- 
banalan sa Araw ng Pagbabayad-Sala na may da- 
lang hain para sa mga kasalanan ng buong bansa? 
Sa pagkakataong iyon, hindi ba siya lumalapit bi- 


lang kinatawan sa mismong presensiya ng Diyos?” 


(Lev 16) (Karagdagan pa, hindi ba't pag-aari ng mga 
Judio ang kaharian, na may isa (ang Mesiyas, na da- 
rating sa kalaunan, gaya ng sabi nila) na uupo sa 
trono sa Jerusalem upang mamahala?" 

Kung isinulat ang liham sa mga Hebreo upang tu- 
lungan ang mga Kristiyano na masagot ang mga 
pagtutol na aktuwal na ibinabangon ng mga Judio, 
malamang na ang mga kaaway na iyon ng Kristiya- 
nismo ay nangatuwiran nang ganito: 'Ano ang ma- 
ipakikita ng bagong “erehiya” na ito bilang katiba- 
yan na ito'y tunay at nagtataglay ng pabor ng 
Diyos? Nasaan ang kanilang templo, at nasaan ang 
kanilang mga saserdote? Sa katunayan, nasaan ang 
kanilang lider? Mayroon ba siyang anumang impor- 
tansiya sa gitna ng mga lider ng bansa noong siya'y 
nabubuhay--ang Jesus na ito, isang taga-Galilea, 
isang anak ng karpintero, na walang rabinikong 
edukasyon? At hindi ba namatay siya sa kahiya- 
hiyang paraan? Nasaan ang kaniyang kaharian? At 
sino ang kaniyang mga apostol at mga tagasunod? 
Hamak na mga mangingisda at mga maniningil ng 
buwis. Karagdagan pa, sino ang karamihan sa mga 
naaakit sa Kristiyanismo? Ang mga taong dukha at 
maralita dito sa lupa at, mas masahol pa, pati ang 
di-tuling mga Gentil, na hindi binhi ni Abraham, ay 
tinatanggap. Bakit nga ba pagtitiwalaan ninuman 
ang Jesus na ito, na pinatay bilang isang mamumu- 
song at sedisyonista? Bakit nga ba pakikinggan ang 
kaniyang mga alagad, na mga taong walang pinag- 
aralan at pangkaraniwan? ---Gaw 4:13. 

Kahigitan ng sistemang Kristiyano. Maaa- 
ring naging pabaya ang ilang Kristiyanong kulang 
sa pagkamaygulang hinggil sa kanilang kaligtasan 
sa pamamagitan ni Kristo. (Heb 2:1-4) O maaaring 
naimpluwensiyahan sila ng di-sumasampalatayang 
mga Judio na nakapalibot sa kanila. Sa pagtulong sa 
kanila taglay ang napakahusay na argumento, ga- 
mit ang Hebreong Kasulatan, na inaangkin ng mga 
Judio na pinananaligan nila, ipinakita ng apostol 
sa di-matututulang paraan ang kahigitan ng Kristi- 
yanong sistema ng mga bagay at ng pagkasaserdo- 
te at pagkahari ni Jesu-Kristo. Mula sa Kasulatan, 
ipinaliwanag niya na si Jesu-Kristo ang Anak ng 
Diyos, mas dakila kaysa sa mga anghel (1:4-6), kay- 
sa kay Abraham (7:1-7), kaysa kay Moises (3:1-6), 


HEBREO, LIHAM SA MGA 


at kaysa sa mga propeta (1:1, 2). Sa katunayan, si 
Kristo ang inatasang tagapagmana ng lahat ng ba- 
gay, pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan at 
inatasang mangasiwa sa mga gawa ng mga kamay 
ni Jehova.— 1:2; 2:7-9. 

Kung tungkol sa pagkasaserdote ni Kristo, ito ay 
lubhang nakahihigit kaysa sa Aaronikong pagkasa- 
serdote ng tribo ni Levi. Nakasalig ito, hindi sa pag- 
mamana mula sa makasalanang laman, kundi sa ipi- 
nanatang sumpa ng Diyos. (Heb 6:13-20, 7:5-17, 
20-28) Ngunit bakit siya nagbata ng gayong mga 
paghihirap at dumanas ng isang masakit na kamata- 
yan? Inihula na kailangan itong mangyari upang 
maligtas ang sangkatauhan at upang maging kuwa- 
lipikado siya bilang Mataas na Saserdote at bilang isa 
na sa kaniya ay ipasasakop ng Diyos ang lahat ng ba- 
gay. (2:8-10, 9:27, 28, ihambing ang Isa 53:12.) Ki- 
nailangan niyang maging dugo at laman at mama- 
tay upang mapalaya ang lahat niyaong mga dahil sa 
takot sa kamatayan ay nasa pagkaalipin. Sa pa- 
mamagitan ng kaniyang kamatayan ay mapapawi 
niya ang Diyablo, isang bagay na hindi kayang ga- 
win ng sinumang taong saserdote. (Heb 2:14-16) Pa- 
libhasa'y nagdusa siya nang gayon, siya'y isang Ma- 
taas na Saserdote na may kakayahang makiramay 
sa ating mga kahinaan at tumulong sa atin, yamang 
sinubok siya sa lahat ng bagay.---2:17, 18, 4:15. 

Bukod diyan, ikinatuwiran ng apostol na ang Ma- 
taas na Saserdote na ito ay “pumasok sa langit” at 
humarap sa mismong presensiya ng Diyos, hindi 
basta sa isang makalupang tolda o gusali na luma- 
larawan lamang sa makalangit na mga bagay. (Heb 
4:14: 8:1: 9:9, 10, 24) Kinailangan niyang humarap 
nang minsan lamang, hindi paulit-ulit, taglay ang 
kaniyang sakdal at walang-kasalanang hain. (7:26- 
28, 9:25-28) Wala siyang mga kahalili, di-gaya ng 
mga Aaronikong saserdote, kundi nabubuhay siya 
magpakailanman upang iligtas nang lubusan yaong 
mga pinaglilingkuran niya. (7:15-17, 23-25) Si Kris- 
to ang Tagapamagitan ng mas mabuting tipan na 
inihula sa pamamagitan ni Jeremias, na sa ilalim 
nito ay talagang mapatatawad ang mga kasalanan 
at malilinis ang mga budhi, mga bagay na hindi kai- 
lanman magagawa ng Kautusan. Ang Sampung Sa- 
lita, ang mga saligang kautusan ng tipang Kautu- 
san, ay isinulat sa bato, ang kautusan naman ng 
bagong tipan, sa mga puso. Sa pamamagitan ng 
makahulang salitang ito ni Jehova na binigkas ni Je- 
remias, ang tipang Kautusan ay ginawang lipas na, 
anupat maglalaho sa kalaunan.---8:6-13, Jer 31:31- 
34: Deu 4:13, 10:4. 

Totoo, gaya ng pagpapatuloy ng manunulat ng 
Hebreo, isang kasindak-sindak na pagtatanghal ng 
kapangyarihan ang namalas sa Sinai, na nagpapaki- 
ta ng pagsang-ayon ng Diyos sa tipang Kautusan. 
Ngunit mas mariing nagpatotoo ang Diyos noong 


HEBREONG KASULATAN 


pasinayaan ang bagong tipan sa pamamagitan ng 
mga tanda, mga palatandaan, at makapangyari- 
hang mga gawa, lakip ang mga pamamahagi ng ba- 
nal na espiritu sa lahat ng miyembro ng kongrega- 
syon na nagkakatipon. (Heb 2:2-4: ihambing ang 
Gaw 2:1-4.) At kung tungkol sa Pagkahari ni Kristo, 
ang kaniyang trono ay nasa langit mismo, lubhang 
mas mataas kaysa sa trono ng mga hari sa linya ni 
David na umupo sa trono sa makalupang Jerusalem. 
(Heb 1:9) Ang Diyos ang pundasyon ng trono ni 
Kristo, at ang kaniyang Kaharian ay hindi mayaya- 
nig, di-gaya ng nangyari sa kaharian sa Jerusalem 
noong 607 B.C.E. (1:8, 12:28) Karagdagan pa, tini- 
pon ng Diyos ang kaniyang bayan sa harap ng isang 
bagay na lalong higit na kasindak-sindak kaysa sa 
makahimalang tanawin sa Bundok Sinai. Pinangya- 
ri niyang makalapit ang mga pinahirang Kristiyano 
sa makalangit na Bundok Sion, at yayanigin pa 
niya hindi lamang ang lupa kundi pati ang langit. 
— 12:18-27. 

Ang liham sa mga Hebreo ay napakahalaga sa 
mga Kristiyano. Kung wala ito, ang marami sa mga 
katunayan may kinalaman kay Kristo, na patiunang 
inilarawan ng Kautusan, ay hindi malilinawan. Ha- 
limbawa, matagal nang alam ng mga Judio mula sa 
Hebreong Kasulatan na kapag ang kanilang mataas 
na saserdote ay pumapasok sa Kabanal-banalang si- 
lid ng santuwaryo para sa kanila, kinakatawanan 
niya sila sa harap ni Jehova. Ngunit hindi nila kai- 
lanman naunawaan ang katunayang inilalarawan 
nito: Balang-araw, ang tunay na Mataas na Saserdo- 
te ay aktuwal na haharap sa langit sa mismong pre- 
sensiya ni Jehova! At habang binabasa natin ang 
Hebreong Kasulatan, paano natin matatanto ang 
napakalaking kahalagahan ng ulat tungkol sa pagta- 
tagpo nina Abraham at Melquisedec, o paano natin 
mauunawaan nang napakalinaw kung ano ang ini- 
lalarawan ng haring-saserdoteng ito? Sabihin pa, 
dalawang halimbawa lamang ito ng maraming ka- 
tunayan na magiging malinaw kapag binasa natin 
ang liham. 

Ang pananampalatayang nililinang ng liham na 
ito ay tumutulong sa mga Kristiyano na manghawa- 
kan sa kanilang pag-asa sa pamamagitan ng “mali- 
naw na pagtatanghal ng mga katunayan bagaman 
hindi nakikita.” (Heb 11:1) Sa panahon kung kailan 
maraming tao ang nananalig sa mga bagay na sina- 
una, sa materyal na kayamanan at kapangyarihan 
ng mga organisasyon, sa karilagan ng mga ritwal at 
mga seremonya, at umaasa sa karunungan ng san- 
libutang ito sa halip na sa Diyos, buong-husay na ti- 
nutulungan ng kinasihang liham sa mga Hebreo 
ang tao ng Diyos na maging “lubos na may kakaya- 
han, lubusang nasangkapan ukol sa bawat mabuting 
gawa.”--2Ti 3:16, 17. 


944 


Manunulat, Panahon at Lugar ng Pagsulat. 
Kinikilala ng karamihan na ang apostol na si Pablo 
ang sumulat ng liham sa mga Hebreo. Tinanggap 
ito ng sinaunang mga manunulat bilang isang liham 
ni Pablo. Sa Chester Beatty Papyrus No. 2 (P4) (mula 
noong mga 200 C.E.), kabilang ang Hebreo sa siyam 
na liham ni Pablo, at nakatala ang Hebreo kasa- 
ma ng “labing-apat na liham ni Pablo na apostol” sa 
“The Canon of Athanasius,” na mula noong ikaapat 
na siglo C.E. 

Hindi binanggit ng manunulat ng Hebreo ang ka- 
niyang pangalan. Bagaman ang lahat ng iba pang 
mga liham ni Pablo ay kababasahan ng kaniyang 
pangalan, maliwanag na ang kawalang ito ng pag- 
kakakilanlan ng sumulat ay hindi nag-aalis ng posi- 
bilidad na si Pablo ang manunulat. Mariing ipinahi- 
hiwatig ng panloob na katibayan sa liham na si 
Pablo ang manunulat nito at na isinulat ito sa Italya, 
malamang na sa Roma. (Heb 13:24) Unang na- 
bilanggo si Pablo sa Roma, maliwanag na noong 
mga taong 59 hanggang 61 C.E. Kasama ni Pablo sa 
Roma si Timoteo, na binabanggit sa mga liham ng 
apostol sa mga taga-Filipos, mga taga-Colosas, at 
kay Filemon, na isinulat mula sa Roma noong pana- 
hon ng pagkakabilanggong iyon. (Fil 1:1, 2:19; Col 1: 
1, 2, Flm 1) Ang kalagayang ito ay katugma ng 
pananalita sa Hebreo 13:23 tungkol sa paglaya ni 
Timoteo mula sa bilangguan at sa pagnanais ng 
manunulat na dumalaw sa Jerusalem sa lalong ma- 
daling panahon. 

Ang panahon ng pagsulat ay bago ang pagkawa- 
sak ng Jerusalem noong 70 C.E., sapagkat nakatayo 
pa noon ang templo sa Jerusalem, at may isinasaga- 
wa pa roon na mga paglilingkod, gaya ng makikita 
mula sa argumento ng liham. At batay sa pananali- 
ta ni Pablo tungkol sa pagpapalaya kay Timoteo, 
makatuwirang sabihin na ang panahon ng pagsulat 
ay mga siyam na taon ang kaagahan, samakatuwid 
nga, noong 61 C.E., kung kailan ipinapalagay na si 
Pablo mismo ay pinalaya mula sa kaniyang unang 
pagkakabilanggo.---Heb 13:23. 


HEBREONG KASULATAN. Ang 39 na ki- 
nasihang aklat mula Genesis hanggang Malakias, 
batay sa karaniwang pagkakaayos sa ngayon, na 
siyang bumubuo sa kalakhang bahagi ng Bibliya. 
Ang mga aklat ng Hebreong Kasulatan, ayon 
sa pagkakasunud-sunod ng mga ito sa karamihan 
ng mga bersiyon ng Bibliya, ay maaaring hati- 
in sa tatlong seksiyon: (1) Makasaysayan, Genesis 
hanggang Esther, 17 aklat, (2) Patula, Job hang- 
gang Awit ni Solomon, 5 aklat: (3) Makahula, Isa- 
ias hanggang Malakias, 17 aklat. Ang gayong pag- 
kakahati ay pangkalahatan lamang, yamang ang 
makasaysayang seksiyon ay naglalaman din ng 
mga bahaging patula [ipinagpatuloy sa pahina 961] 


Mga Kahariang Nakapalibot sa 


Israel 945 


SAMANTALANG tumatahan 
sa kanilang bigay-Diyos na lu- 
pain, nasumpungan ng bansang 
Israel na napalilibutan sila ng 
mga bansang sumasamba sa hu- 
wad na mga diyos. Lumabas 
ang mga Israelita mula sa Ehip- 
to, kung saan ang mga ha- 
yop ay ginagawang diyos. Nasa 
dakong silangan at timog-sila- 
ngan nila ang Ammon, Moab, 
at Edom--malalayong kamag- 
anak ng mga Israelita ngunit 
mga mananamba sa idolo. Ang 
politeistikong mga Filisteo ay na- 
ninirahan sa baybaying kapata- 
gan sa dakong kanluran. Nasa 
hilaga ng Israel sa kahabaan ng 
baybayin ang mga taga-Fenicia, 
na sa kanilang mga relihiyosong 
gawain ay kabilang ang sodo- 
miya, bestiyalidad, at paghahain 
ng mga anak. At tampok sa reli- 
hiyon ng mga Siryano ang hu- 
bad na wangis ng mga diyosa na 
ang mga posisyon ay nagpapa- 
tingkad sa kanilang seksuwali- 
dad. Upang patuloy na maging 
kaayaaya kay Jehova, ang Israel 
ay kailangang manatiling hiwa- 
lay sa mga bansang nasa palibot 
nila. 


Bilang pag-iingat sa Israel, 
ibinigay ni Jehova sa kanila ang 
Kautusang Mosaiko, na naging 
isang “pader na naghihiwalay’ 
upang ibukod sila mula sa naka- 
palibot na mga bansa. (Efe 2:14) 
Hindi sila dapat makipag-alyan- 
sa sa gayong mga bansa, maki- 
pag-asawa sa kanila, o tumulad 
sa kanilang mga relihiyosong 
gawain. (2Cr 16:7; 2Ha 17:13- 
15) Hangga't sinusunod ng Israel 
ang mga kautusang ito, nanatili 
silang isang banal na bayan. 


Gayunman, ang mga indibi- 
duwal mula sa nakapalibot na 
mga bansa ay hindi pinagba- 
walang sumamba sa tunay na 
Diyos. Maaari nilang iwan ang 


kanilang idolatrosong gawain 
at maging mga mananamba 
ni Jehova. “Ang Diyos ay hin- 
di nagtatangi.” (Gaw 10:34) 
Samantalang iniingatan niyang 
nakahiwalay ang Israel, isinasa- 
gawa naman ni Jehova ang 
kaniyang layunin para sa pang- 
hinaharap na pagpapala sa mga 
tao ng lahat ng mga bansa. 
--Gen 22:18. 


NAKAPALIBOT NA MGA BANSA 
Lakip ang Kaugnay na mga Kasulatan 
Ammon Huk 10:6-9: 1Ha 11:5 
Edom 2Cr 25:14, 15 
Fenicia 1Ha 11:1,2,5: 16:30, 31 
Filistia Huk 10:6: 16:23: 

2Ha 1:2 
Moab Bil 22:4-7: 25:1-3, 

2Ha 3:26, 27 
Sirya Huk 10:6, 2Cr 28:20-23 


Ang mga Moabita ay nanirahan 
sa baku-bakong teritoryo sa 
silangan ng Dagat na Patay. 

Sa Batong Moabita (kaliwa), 
ipinaghahambog ni Haring Mesa 
ang kaniyang diyos na si Kemos 
at winawalang-galang si Jehova 


AIINS ara, WE REETI 
LE M 
PAKANA EL LEE, 

DOTA NA aaa 


Ni 


PADD 


LI 4 
LLELALBERLTARADAAISLA 


Si Anubis, ang Ehipsiyong 
diyos na may ulo ng chakal, 
habang inihahanda nito ang 
isang momya. Kabilang sa 
mga diyos ng Ehipto ang 
hamak na mga tao, mga 
ibon, at mga hayop 


Ang mga taga-Fenicia, na 
nanirahan sa lupaing ito 
sa silangang baybayin ng 
Mediteraneo, ay sumamba 
sa mga diyos gaya ng isa 
na ipinakikita rito na 
nakatuntong sa isang leon 


Ang Nahating Kaharian 


947 


MGA 120 taon lamang pagkata- 
pos na si Saul ay maging unang 
hari ng Israel, ang bansa ay 
nahati sa dalawa. Bakit? Dahil 
sa pag-aapostata ni Haring Solo- 
mon. Sa pagnanais na palugu- 
ran ang kaniyang mga asawang 
banyaga, pinahintulutan ni Solo- 
mon na makapasok sa bansa ang 
talamak na idolatriya at nagta- 
yo siya ng “matataas na dako" 
para sa huwad na mga diyos. 
Ang pinagsamang pagsambang 
ito ay kasuklam-suklam kay Je- 
hova. Gayunpaman, palibhasa'y 
tapat sa kaniyang tipan kay Da- 
vid, hindi pinutol ng Diyos ang 
Davidikong dinastiya. Sa halip, 
itinalaga niyang alisin sa ilalim 
nito ang malaking bahagi ng 
bansa.-- 1Ha 11:7-13. 


Nangyari ito noong 997 B.C.E. 
Dahil sa mga pagkilos ng ma- 
pagmatigas na anak ni Solomon 
na si Rehoboam, sampung tribo 
ang naghimagsik at bumuo ng 
isang kaharian na ang kalakhang 
bahagi ay nasa hilaga ng lupa- 
in ngunit kasama rin dito ang 
nakapaloob na mga Simeonitang 
lunsod na nakapangalat sa bu- 
ong Juda. Tanging ang mga tribo 
nina Benjamin at Levi ang nana- 
tiling tapat sa timugang kaharian 
sa Juda. 


Si Jeroboam, na unang hari ng 
hilagang kaharian, ay nangamba 
na mawala ang katapatan ng ba- 
yan sa kaniya kung patuloy na 
sasamba ang mga ito sa Jerusa- 
lem, kaya nagtatag siya ng sarili 
niyang relihiyon. Naglagay siya 
ng mga ginintuang guya sa Dan 
sa dulong hilaga at sa Bethel na 
17 km (11 mi) lamang sa hilaga 
ng Jerusalem. Nagtalaga rin siya 
ng sarili niyang mga saserdote at 
nagtakda ng sarili niyang “mga 
banal na araw.’ — 1Ha 12:26-33. 


Dahil dito, ang Israel ay na- 
ging isang lupaing nababahagi 


L] Dalawang-Tribong 

Kaharian ng Juda 
Sampung-Tribong 

- Kaharian ng Israel 


Nakapalibot na 
mga Bansa 


eee Hangganan ng Tribo 


© Nakapaloob na 
Lunsod ng Simeon 


io 
:Ramot-gilead 


Ilog Jordan”. 


MOAB 


“Kir-hareset 


sa pulitika at relihiyon, isang lu- 
pain na madaling salakayin ng 
mga banyaga at nililigalig ng 
digmaang sibil. Palibhasa'y nahi- 
walay sa dalisay na pagsamba 
kay Jehova, ang sampung- 
tribong kaharian ay nalugmok 
sa moral at espirituwal na kabu- 
lukan. Gayunpaman, patuloy na 
isinugo ni Jehova ang kaniyang 
mga propeta upang himukin si- 
lang magsisi. 


MGA PANGUNAHING LOKASYON 
Lakip ang Kaugnay na mga Kasulatan 


Bethel 1Ha 12:28, 29 
Carmel (Bdk.) 1Ha 18:19-40 
Dan 2Ha 10:29 
Jerusalem 2Cr 11:1 
Jezreel 2Ha 9:30-37 
Samaria 1Ha 16:23, 24 
Sikem 1Ha 12:1, 25 
Tirza 1Ha 15:33 
Mga nakapaloob 

na lunsod Jos 19:1-8 


a S E 
O j 
Pana PEP 
NO a -A 

m pwm NG 
AA a 


in 


Hing?” 
Paa 


f 342, s 
rs po z 


N; 
SE: 


Mga guho ng palasyo 
ni Ahab sa Samaria, 
at mga piraso ng 
garing na natagpuan 
doon. 
ang kabisera ng 
hilagang kaharian sa 
loob ng mga 200 taon 


Ang Samaria 


Prominente sa hilagang kaharian ang pagsamba kay 
Baal. Ang larawang ito ng huwad na diyos na iyon ay 
natagpuan sa Ras Shamra sa Sirya. Sa kanang kamay, 
may hawak siyang isang pamalo, na pinaniniwalaang 
gumagawa ng bagyo. Nasa kaliwang kamay naman 
niya ang isang disenyo ng kidlat na may ulo ng sibat 
at may tumutubong halaman sa ibabaw nito, na 


Ang Beitin, malapit sa sinaunang 
Bethel (di-kalayuan sa Jerusalem). 
Sa Bethel, naglagay si Jeroboam ng 
ginintuang guya para sa pagsamba 
(tiyak na mas malaki kaysa sa 
bronseng guyang ito na 
nakadispley sa Louvre) 


Ang Gawaing Panghuhula Nina Elias at Eliseo 949 


SI Elias ay isang propeta na na- 
nawagan para sa isang pagsubok 
sa Bundok Carmel upang mala- 
man kung sino ang tunay na 
Diyos. Sumama ang hilagang 
kaharian dahil sa pagsamba kay 
Baal. Ngunit buong-tapang na 
hinamon ni Elias ang 450 prope- 
ta ni Baal na patunayang si Baal 
ang tunay na Diyos. Walang 
ibinunga ang kanilang matagal 
at maligalig na pananalangin. 
Pagkatapos ay inilatag ni Elias 
ang kaniyang hain, paulit-ulit 
itong binasa ng tubig, at nanala- 
ngin kay Jehova. Nang biglang 
bumulusok ang apoy mula sa la- 
ngit at tupukin nito ang hain at 
himurin ang tubig, bumulalas 
ang bayan: “Si Jehova ang tunay 
na Diyos!” Nang magkagayon, 
iniutos ni Elias na patayin ang 
mga propeta ni Baal.-- 1Ha 
18:18-40. 


MGA LOKASYON SA MAPA 
Lakip ang Kaugnay na mga Kasulatan 


Abel-mehola 1Ha 19:16 
Beer-sheba 1Ha 19:3 
Bethel 2Ha 2:1-3, 23, 24 
Carmel (Bdk.) 1Ha 18:19-40 
Damasco 2Ha 8:7-15 
Dotan 2Ha 6:13-18 
Ekron 2Ha 1:2-4 
Gilgal 2Ha 4:38-41 
Ilog Jordan 2Ha 2:6-14 
Jerico 2Ha 2:4, 5, 19-22 
Jezreel 1Ha 18:45, 46, 
21:1, 17-26 
Kison (A.L.) 1Ha 18:40 
Ramot-gilead 2Ha 9:1-10 
Samaria 2Ha 5:1-27, 
6:19-23: 7:1-20 
Sidon IHa 17:8,9 
Sunem 2Ha 4:8-37 
Zarepat 1Ha 17:9-24 


Gayunpaman, natakot si Eli- 
as nang malaman niyang 
nagpapakana si Reyna Jeze- 
bel na patayin siya. Tumakas 
siya nang mga 150 km 
(95 mi) patungong Beer-sheba 
at pagkatapos ay naglakbay 
pa nang 300 km (190 mi) 
patungong Bundok Sinai. Hin- 
di itinakwil ni Jehova si Elias 
nang pansamantalang panghi- 
naan ito ng loob kundi tiniyak 


sa kaniya na may isasagawa 
pa siyang gawaing panghuhula. 
--1Ha 19:1-18. 


Si Eliseo ang humalili kay Eli- 
as. Nang palibutan si Eliseo ng 
mga karong pandigma ng Sirya, 
natanto niya, dahil sa kaniyang 
pananampalataya, na ang mga 
hukbong Siryano ang talagang 
napalilibutan—ng napakakapal 
na hukbo ng mga anghelikong 
karo!--2Ha 6:15-17. 


Ekron 


Abel-mehola 
Samaria è 


ISRAEL 


Bethel o 


o ° 
Jerusalem 


JUDA 


° Beer-sheba 


Sidon z 
Damasco 
Zarepat 


Nor 
PS Ramot-gilead 


4 ON 
K 


Na 


eGilgal 


Jerico? 


Dagat Asin 


Bundok Carmel at ang Dagat 
Mediteraneo sa likod nito. Dito x 
nangyari ang pagsubok sa apoy 
na nagpatunay na hindi si Baal 
kundi si Jehova ang tunay na 
Diyos (1Ha 18:21-39) 


Lugar ng Bundok Sinai (Horeb). 
Tumakas si Elias mula sa poot ni 
Jezebel nang mga 450 km (285 mi) 
patungo sa rehiyong ito (1Ha 19:1-18) 


Tanawin mula sa Tell Dothan. 
Dito ay makahimalang 
nakita ni Eliseo at ng 
kaniyang tagapaglingkod 
na, bagaman napalilibutan 
sila ng hukbong militar ng 
Sirya, ang bulubunduking 
pook ay puno ng nag-aapoy 
na mga anghelikong karong 
pandigma na isinugo ni 
Jehova (2Ha 6:13-17) 


Mga Kaaway na Bansang Sumalakay sa Israel 


951 


NASA palibot ng Israel ang 
mga kaaway na bansa na deter- 
minadong kunin ang mana 
nito. Matatalo kaya ang Isra- 
el? Hangga't nananatiling tapat 
sa Diyos ang Israel, tiyak na 
magtatagumpay ito. “Si Jehova 
ang nakipaglaban para sa Isra- 
el.”--Jos 10:14. 


Malinaw itong ipinakita no- 
ong panahon ng pamamaha- 
la ni Haring Jehosapat (936- 
mga 911 B.C.E.). Ang pinagsa- 
ma-samang mga hukbo ng Am- 
mon, Moab, at Bundok Seir ay 
pumaroon laban sa Juda. Na- 
manhik si Jehosapat kay Jeho- 
va: “Narito .. . pumaparito sila 
upang palayasin kami mula sa 
iyong pag-aari na pinangyari 
mong ariin namin. O aming 
Diyos, hindi ka ba maglalapat 
ng kahatulan sa kanila?” Tiyak 
na maglalapat Siya! Binigyang- 
katiyakan ang Juda: “Ang pag- 
babaka ay hindi inyo, kundi 
sa Diyos.” Nilito ni Jehova ang 
kaaway anupat nagpatayan sila 
sa isa't isa.--2Cr 20:1-23. 


Nang dakong huli, pagkata- 
pos ng maraming siglo ng pa- 
kikipaglaban para sa Israel, 
pinahintulutan ni Jehova ang 
mga kaaway na bansa na lupi- 
gin ito. Noong 740 B.C.E., wi- 
nakasan ng mga Asiryano ang 
sampung-tribong kaharian “sa- 
pagkat ang mga anak ni Israel 
ay nagkasala laban kay Je- 
hova.” (2Ha 17:7-18) Pagkata- 
pos, noong 607 B.C.E., dahil sa 
pagkamasuwayin nito, ang da- 
lawang-tribong kaharian ay wi- 
nasak ng mga Babilonyo. (2Ha 
21:10-15: 22:16, 17) Idiniriin 
ng yugtong ito ng kasaysayan 
ng Israel ang kahalagahan ng 
pagsunod kay Jehova. 


Samaria 
e 


Jerusalem 
e 


25:1-21 


& 
` 
[1 
A 
MGA KAAWAY NA BANSA Edom 2Cr 20:1, 2, 22: 
Lakip ang Kaugnay na mga Kasulatan 28:17: Ob 1, 12-14 
Amalek Aw 83:2-4, 7 Ehipto a O 
2Cr 36:2-4 
Ammon 2Cr 20:1-3, 10, 11: ga 
Etiopia 2Cr 14:9-13 
2Ha 24:2 Filistia 1Sa 17:1-10: 31:1-7: 
Asirya 2Ha 15:19, 20, 29, 2Sa 5:17-25 
17:1-6: 18:13-35 Moab Aw 83:2-4, 6 
Babilonya 2Ha 24:1, 12-17: Sirya 1Ha 20:1-6, 26; 


2Ha 12:17, 18; 16:5-9 


Q7 


y 
VN e GG 


y 


Mga kawal na Asiryano na nagdala sa mga Judio mula sa Lakis 
patungo sa pagkatapon. Mula sa palasyo ni Senakerib sa Nineve 


Inskripsiyong Ehipsiyo na 
naghahambog sa panlulupig 
ni Paraon Sisak sa mga 
Judeanong lunsod 


Rekord ng Babilonya 
tungkol sa pagsalakay ni 
Nabucodonosor sa Juda 


Ang Megido 


953 


PALIBHASA'Y estratehiko ang 
lokasyon nito at prominente sa 
pangunahing mga rutang pang- 
kalakalan at pangmilitar, ang 
Megido ay pinag-interesan ng 
maraming bansa noong pana- 
hon ng Bibliya. Maraming 
mahahalagang pagbabaka ang 
naganap sa kapatagang libis sa 
paanan ng Megido. Kaya nga, 
angkop na angkop na tawa- 
gin ng aklat ng Apocalipsis na 
Har-Magedon (mula sa Heb., 
nangangahulugang “Bundok ng 
Megido”) ang dumarating na 
“digmaan ng dakilang araw ng 
Diyos na Makapangyarihan-sa- 
lahat.” Gayunman, hindi sa lite- 
ral na Megido ipakikipaglaban 
ang digmaang ito. Masasang- 
kot dito ang “mga hari ng bu- 
ong tinatahanang lupa.” (Apo 
16:14, 16) Sa pagkakataong 
iyon ay walang magtatagumpay 
na tagapamahalang tao. Silang 
lahat ay lulupigin ng Kahari- 
an ng Diyos. Sa gayo'y ipag- 
babangong-puri ang Diyos na 
Jehova, na Makapangyarihan- 
sa-lahat, bilang Soberano ng 
Sansinukob. 


Itaas: Modelo ng sinaunang Megido. 


Kanan: Hitsura ng mga guho ng 


Megido, kung saan kitang-kita ang 
Kapatagan ng Megido (Esdraelon) 


Tiro — Pangunahing Ruta 
— - Pangalawahing Ruta 


Patungong Damasco 


Ang Imperyo ng Asirya 


954 


ANG Asirya ay isang imper- 
yong may rekord na puno ng 
panlulupig ng militar, na kada- 
lasa y may kasamang sadisti- 
kong pagtrato sa mga bihag. 
Ang isa sa mga pangunahing 
impluwensiya sa buhay ng 
mga Asiryano ay ang relihi- 
yon, at pakikipagdigma ang 
itinuturing na pangunahing 
gawain ng kanilang relihi- 
yon. Iniuulat ng istoryador na 
si W. B. Wright: “Pakikipag- 
laban ang pinagkakaabalahan 
ng bansa, at walang humpay 
ang mga saserdote sa pagsusul- 
sol ng digmaan. Tinustusan 
sila sa kalakhan mula sa mga 
nasamsam sa pagkubkob, na 
mula rito ay lagi silang bini- 
bigyan ng takdang porsiyento 
bago makihati ang iba, sapag- 
kat napakarelihiyoso ng lahing 
ito ng mga mandarambong.” 
--Ancient Cities, 1886, p. 25. 


Iniuulat kapuwa ng Bibliya 
at ng sekular na kasaysayan 
na nagkaroon ng paulit-ulit na 
ugnayan ang Israel at Asirya. 
Nang maglaon ay pinilit ang 
Israel na magbayad ng tribu- 
to sa hari ng Asirya. Pagkata- 
pos, noong 740 B.C.E., nilupig 
ng Asirya ang Samaria, na 
kabisera ng hilagang kaharian, 
at pagkaraan nito ay libu-libo 
ang dinala sa pagkatapon. Ang 
pagpapahintulot ni Jehova na 
mangyari ito ay nagpapakitang 
labis na nalugmok sa apostas- 
ya ang bansang Israel. Ngunit 
nang tangkain ni Senakerib na 
idagdag ang Jerusalem sa ta- 
laan ng kaniyang mga nasa- 
kop, nilipol ng isang anghel ni 
Jehova ang 185,000 kawal ng 
Asirya sa isang gabi. (Isa 36:1- 
37:38) Nang bandang huli, 
gaya ng inihula ng mga propeta 
ni Jehova, ang Asirya ay naging 


isang tiwangwang na kaguhu- 
an, at hinalinhan ito ng Babi- 
lonya sa tanawin ng daigdig. 
- Isa 23:13: Zef 2:13. 


MGA PROMINENTENG 
LUNSOD 


Nineve: Pangunahing kabisera ng 
imperyo: lubhang pinaganda ni 
Senakerib ang arkitektura nito 
ngunit isa itong “lunsod ng 
pagbububo ng dugo.” 

- Na 3:1 

Cala: Nang maglaon ay nakilala 
bilang Nimrud; pinili ito ni 
Ashurnasirpal II bilang kaniyang 
maharlikang lunsod at kabiserang 
pangmilitar 

Khorsabad: Isang pangalawahing 
kabisera, itinayo ni Sargon II ngunit 
napabayaan pagkamatay niya 

Ashur: Sinaunang kabisera ng relihiyon 
ng imperyo: itinala ni Senakerib na 
may 34 na templo roon 

Babilonya: Sentro ng komersiyo at 
administrasyon ng timugang 
Mesopotamia 


Larawang ipininta ng arkeologong si A. H. Layard 
na nagpapakita ng karingalan ng palasyo ni 
Ashurnasirpal II sa Nimrud (Cala) 


Ang malaking torong ito na 
may mga pakpak at ulo ng 
tao ay dating palamuti sa 
palasyo ni Sargon II 


EN 


ON 


Mula sa isang pader ng palasyo ni Ashurnasirpal II 
sa Nimrud. Ang pangangaso ng leon ay isang 
isport ng mga Asiryanong hari: ang Nineve mismo 
ay tinawag na “tirahan ng mga leon” (Na 2:11) 


N 


ni 


NA 
(UN 


i 


IN 


fi 


| 
f 


€ "| 

Gr. f 
$ = 
s y 


ang isang tagapaglingkod at isang nagbabantay 


na espiritu; mula sa palasyo sa Nimrud (Cala), 


nakadispley sa British Museum. Malaking papel 
ang ginampanan ng relihiyon sa pulitika ng Asirya 


Si Haring Ashurnasirpal II na napalilibutan 
ng mga simbolo ng kaniyang mga diyos. 
Ang helmet na may mga sungay ay 
sinasabing lumalarawan kay Asur; ang 
bilog na may mga pakpak ay sumasagisag 
sa diyos-araw na si Shamash; ang buwang 
gasuklay ay emblema ng diyos-buwan na 
si Sin; ang hugis-V ay kidlat ni Adad; at 
ang bituin ay lumalarawan kay Ishtar 


K è 1 ¿ 
F Vo [Bo Y Í i | 
3) Pf i r N G8 4 
° O h s 
NE sa ` PIS N 3 
o a Ao LL... p Maka. SB NG N 


Si Haring Ashurnasirpal II na 
sumusugod sa labanan kasama 
ang kaniyang diyos na si Asur 
na lumilipad sa unahan niya at 
nagpapahilagpos din ng palaso. 
Nakadispley sa British Museum 


Tinuya ng kinatawan ni 
Senakerib si Jehova at hiningi 
ang pagsuko ng Jerusalem 


"iii 


Ang Sennacherib Prism (Taylor 
Prism sa British Museum), isa sa 
mga huling ulat ng kasaysayan 
ng hari kung saan ipinaghambog 
niya ang kaniyang pagsalakay sa 
Juda ngunit walang binabanggit 
tungkol sa kapahamakang sinapit 
ng kaniyang mga kawal 


TA 


Í 
PAN: 


pt 


T 


gE 


Ang kalupitan ng mga 
Asiryano na inilalarawan 

sa mga pader ng kanilang 
mga palasyo. Sa kaliwa, 
mga Caldeo na binabalatan 
nang buhay at hinihila ang 
dila. Sa kanan at ibaba, 
mga bihag mula sa Lakis 
na binabalatan nang 
buhay at ibinabayubay 


Gaya ng inihula sa Bibliya, 
ang Nineve (ang bunton 

ng Kuyunjik sa unahan) 

ay naging “isang lunsod na 
iginuho.” (Na 2:10) Inilalahad 
ng isang tapyas mula sa 
Babylonian Chronicle 

(sa itaas) ang mga detalye ng 
pananamsam ng Babilonya 
sa dating dakilang lunsod 
(Babylonian Chronicle B.M. 
[British Museum] 21901, na 
tinatawag ding The Gadd 
Chronicle o The Fall of 
Nineveh Chronicle) 


Pakikinabang Mula sa Arkeolohiya 


959 


INTERESADO sa arkeolohiya 
ang mga estudyante ng Bibliya. 
Bakit? Sapagkat sa maraming 
pagkakataon, nakatulong ang 
mga tuklas ng mga arkeologo 
upang sumulong ang ating una- 
wa tungkol sa buhay noong 
mga panahon ng Bibliya at sa 
orihinal na mga wika na gina- 
mit sa pagsulat ng Kasulatan. 


Kung minsan ay napatahi- 
mik pa nga ng mga tuklas sa 
arkeolohiya yaong mga buma- 
batikos sa kawastuan ng ilang 


mga pangyayari o mga pana- 
nalita na binabanggit sa Bib- 
liya. Halimbawa, nagkaroon 
ba ng Babilonyong hari na 
nagngangalang Belsasar at ng 
Asiryanong hari na nagnga- 
ngalang Sargon? Hanggang 
noong ika-19 na siglo, tanging 
sa rekord ng Bibliya masu- 
sumpungan ang mga panga- 
lang ito. (Isa 20:1, Dan 5:1) 
Ngunit nang matuklasan ang 
palasyo ni Sargon sa Khor- 
sabad at ang ngayo'y bantog 
na Nabonidus Chronicle, napa- 


Gulod na kinaroroonan ng mga guho ng Bet-sean 


Pangunahing bahagi na hinukay 


oS 


mg Br 
si Ka, 


AGA ‘Arabe 


$ anag 


Le pg sara tana ASSETS 


tunayan na ang mga tagapama- 
halang ito ay talagang umiral. 


Hindi ito nangangahulugan 
na ang patotoo ng autentisi- 
dad ng Bibliya ay nakadepende 
sa mga tuklas ng arkeolohiya. 
Sinabi ng arkeologong Israeli 
na si Yohanan Aharoni: “Pagda- 
ting sa pagbibigay ng makasay- 
sayan o kaya'y makasaysayan 
at heograpikong interpretasyon, 
ang arkeologo ay lumalabas na 
sa saklaw ng mga eksaktong 
siyensiya, at umaasa na lamang 
sa sariling mga palagay at sa 
mga paghihinuha upang maka- 
buo ng isang komprehensibong 
makasaysayang larawan.” Kaya 
naman sa pagsusuri ng mga ar- 
keologo sa kanilang mga tuklas, 
kung minsan ay hindi sila suma- 
sang-ayon sa sinasabi ng Bibliya. 


Dapat bang pag-alinlanga- 
nan ang autentisidad ng Bibliya 
dahil dito? Hinding-hindi. Ang 
pananampalatayang nakade- 
pende lamang sa interpretasyon 
ng mga tuklas sa arkeolohiya 
ay mabuway. Ang patotoo na 
kinasihan ng Diyos ang Bib- 
liya ay masusumpungan, hindi 
sa arkeolohiya, kundi sa Bibliya 
mismo. 


wu. Helenistiko/ Romano 


Israelita 


Filisteo/ Israelita 
BG ac. 


f. Ehipsiyo 


Isang inskripsiyon na kababasahan: “Dito 
dinala ang mga buto ni Uzias, hari ng Juda. 
Hindi dapat buksan.” Ito ang palatandaan 
ng lugar kung saan muling inilibing ang 
mga buto ng hari, maliwanag na isinagawa 
noong mga unang siglo C.E. 


Sa isang pader ng paagusang nagdurugtong sa Bukal 
ng Gihon at sa Tipunang-tubig ng Siloam (lumilitaw 
na itinayo ni Haring Hezekias) ay masusumpungan 
ang inskripsiyong makikita rito na naglalarawan 
kung paano isinagawa ang proyekto 


Ang kalendaryong Gezer, 
pinaniniwalaang mula pa 
noong ikasampung 

siglo B.C.E., ay isa sa 
pinakamatatandang 
halimbawa ng sinaunang 
sulat Hebreo 


Si Sargon II, na ang pag-iral ay 
matagal nang pinag-aalinlanganan 
ng mga kritiko, ay kilalang-kilala 
na ngayon ng mga arkeologo 


961 


[karugtong ng pahina 944] (Gen 2:23, 4:23, 24; 
9:25-27: Exo 15:1-19, 21: Huk 5) at makahula (Gen 
3:15, 22:15-18: 2Sa 7:11-16), ang patulang seksiyon 
ay naglalaman ng materyal na makasaysayan (Job 
1:1-2:13: 42:7-17) at makahula (Aw 2:1-9: 110:1-7): 
at ang makahulang seksiyon ay may makasaysa- 
yang impormasyon at patulang materyal (Isa 7:1, 2: 
Jer 37:11-39: 14: 40:7-43:7, Pan 1:1-5:22). 

Dahil pinagsama-sama ng mga Judio ang ilan sa 
39 na aklat ding ito at binago nila ang pagkakasu- 
nud-sunod ng mga ito, ang bilang nila sa mga aklat 
ay 24 o 22 lamang at, alinsunod sa kanilang tradis- 
yonal na kanon, inayos nila ang mga iyon gaya ng 
sumusunod: Una, ang Kautusan (sa Heb., Tbh-rah'), 
tinatawag ding Pentateuch, binubuo ng (1) Genesis, 
(2) Exodo, (3) Levitico, (4) Mga Bilang, at (5) Deute- 
ronomio. (Tingnan ang PENTATEUCH.) Ikalawa, ang 
Mga Propeta (sa Heb., Nevi'im’), na hinahati sa 
“Unang mga Propeta,” (6) Josue, (7) Mga Hukom, 
(8) Samuel (ang Una at Ikalawa ay magkasama sa 
iisang aklat), (9) Mga Hari (ang Una at Ikalawa 
ay iisang aklat lamang), at “Huling mga Propeta,” 
na hinahati naman sa “Pangunahing” mga Propeta, 
(10) Isaias, (11) Jeremias at (12) Ezekiel, at (13) La- 
bindalawang “Pangalawahing" Propeta (iisang aklat 
lamang na binubuo ng Oseas, Joel, Amos, Obadias, 
Jonas, Mikas, Nahum, Habakuk, Zefanias, Hagai, 
Zacarias, at Malakias). Ang ikatlong seksiyon ay 
tinatawag na Banal na mga Akda (Hagiographa 
o, sa Hebreo, Kethu-vim'), simula sa (14) Mga Awit, 
(15) Mga Kawikaan, at (16) Job, pagkatapos ay ang 
“Limang Megilloth” o limang magkakahiwalay na 
balumbon, samakatuwid ay (17) Ang Awit ni So- 
lomon, (18) Ruth, (19) Mga Panaghoy, (20) Ecle- 
siastes, at (21) Esther, na sinundan naman ng 
(22) Daniel, (23) Ezra-Nehemias (pinagsama), at 
(24) Mga Cronica (ang Una at Ikalawa ay magkasa- 
ma sa iisang aklat). Kung minsan, ang aklat ng Ruth 
ay inilalakip sa Mga Hukom, at ang Mga Panaghoy 
naman sa Jeremias, anupat nagiging 22 na lamang 
ang mga aklat, isang kabuuan na katumbas ng bi- 
lang ng mga titik sa alpabetong Hebreo, bagaman 
hindi ganito ang karaniwang pagkakaayos sa mga 
Bibliyang Hebreo sa ngayon. 

Hindi lahat ng unang mga katalogo ay nagtatala 
sa mga aklat ng Hebreong Kasulatan ayon sa na- 
banggit na pagkakasunud-sunod. Ito ay sa dahi- 
lang magkakahiwalay na balumbon noon ang in- 
dibiduwal na mga aklat. Bilang paglalarawan: Sa 
Babilonyong Talmud (Bava Batra 14b) ay sinasabi: 
“Itinuro ng ating mga Rabbi: Ang pagkakasunud- 
sunod ng mga Propeta ay, Josue, Mga Hukom, Sa- 
muel, Mga Hari, Jeremias, Ezekiel, Isaias, at ang La- 
bindalawang Pangalawahing Propeta.” (Isinalin nina 
M. Simon at I. Slotki) Maaaring ito ang dahilan kung 
bakit ang Jeremias ay nauuna sa Isaias sa mara- 


HEBREONG KASULATAN 


ming manuskritong Hebreo na isinulat sa Aleman- 
ya at Pransiya. 

Ang mga Manunulat. Ang buong Hebreong 
Kasulatan ay isinulat at tinipon ng mga Judio, mga 
miyembro ng bansa na 'pinagkatiwalaan ng mga 
sagradong kapahayagan ng Diyos.” (Ro 3:1, 2) At, sa 
kalakhang bahagi, ang Kasulatang ito bago ang pa- 
nahong Kristiyano ay isinulat sa Hebreo, kalakip ang 
sumusunod na ilang bahagi sa Aramaiko: Genesis 
31:47, Ezra 4:8 hanggang 6:18 at 7:12-26, Jeremias 
10:11, Daniel 2:4b hanggang 7:28. May matatagpu- 
an ding mga salitang Aramaiko sa Job, ilang Awit, 
Awit ni Solomon, Jonas, Esther, at sa mga bahaging 
Hebreo ng Daniel. Ang aklat ng Ezekiel ay kakikita- 
an din ng impluwensiyang Aramaiko. 

Si Moises ang sumulat at nagtipon ng unang li- 
mang aklat ng Bibliya, at sinundan siya ng di-kuku- 
langin sa 31 iba pang manunulat at tagapagtipon, 
kabilang na sina Josue, Samuel, David, Solomon, 
Isaias, Jeremias, Ezekiel, Daniel, Ezra, at Nehemias. 
Nabuhay sila sa loob ng isang yugto na 1,100 taon, 
mula noong ika-16 hanggang ika-5 siglo B.C.E., at 
sila'y nagmula sa iba't ibang linya ng gawain, anu- 
pat may pastol, tagakopya, gobernador, hari, prope- 
ta, at saserdote. 

Ang ilan sa mga manunulat ng Bibliya ay aktuwal 
na nakasaksi sa mga pangyayaring iniulat nila, isi- 
nulat ni Moises ang mga naging karanasan niya sa 
harap ni Paraon. (Exo 5:1-12:32) Ang ilang maka- 
saysayang datos ay tinipon nila mula sa mas nau- 
nang mga rekord sa pamamagitan ng masikap na 
pananaliksik, gaya noong tinitipon nila ang mga re- 
kord ng talaangkanan. (1Cr 1-9) Ngunit ang mara- 
ming bagay, gaya ng kaalaman tungkol sa pagtiti- 
pon ng mga anghelikong hukbo sa langit at ng mga 
pagsisiwalat may kaugnayan sa mga hula, ay hindi 
saklaw ng kaalaman ng tao at maaari lamang mala- 
man sa pamamagitan ng tuwirang pagkasi ng Diyos. 
Ito at ang ganap na pagkakaisa ng buong Kasulatan, 
bagaman binubuo iyon ng mga akda na isinulat 
ng maraming manunulat sa loob ng napakahabang 
yugto ng panahon taglay ang kanilang sari-saring 
pinagmulan, ay pawang nagpapatotoo at nagpapaki- 
ta na ang mga manunulat ng Bibliya ay talagang 
“nagsalita mula sa Diyos habang ginagabayan sila 
ng banal na espiritu.”---2Pe 1:21. 

Kanon ng Hebreong Kasulatan. Ang mga 
aklat ng Hebreong Kasulatan ay hindi lumilitaw sa 
ating mga Bibliya ayon sa pagkakasunud-sunod ng 
pagkakasulat ng mga ito. Sina Joel, Amos, at Jonas 
ay nabuhay nang mga dalawang siglo ang kaagahan 
kaysa kina Jeremias, Ezekiel, at Daniel. Hindi rin la- 
ging isinisiwalat ng titulo ng mga aklat kung sino 
ang manunulat. Halimbawa, lumilitaw na ang aklat 
ng Job ay isinulat ni Moises, ang aklat naman ng 
Ruth ay isinulat ni Samuel. Ang mga detalye tungkol 


HEBREONG KASULATAN 


sa indibiduwal na mga aklat, kung kailan at kung 
sino ang sumulat ng bawat isa, ay makikita sa “Tala- 
an ng mga Aklat ng Bibliya Ayon sa Pagkakasunud- 
sunod ng Pagkakasulat" sa artikulong BIBLIYA. Ting- 
nan ang mga artikulo tungkol sa indibiduwal na mga 
aklat para sa nilalaman, kahalagahan, patotoo ng au- 
tentisidad, at iba pang impormasyon. 

Kumpleto na ang kanon ng Hebreong Kasulatan 
noong narito si Jesu-Kristo sa lupa, gaya ng ipinaki- 
kita ng kaniyang mga pananalita na nakaulat sa 
Kristiyanong Griegong Kasulatan. Halimbawa, tinu- 
koy niya ang pagkakahati-hati nito sa tatlong seksi- 
yon nang magsalita siya tungkol sa “lahat ng mga 
bagay na nakasulat sa kautusan ni Moises at sa mga 
Propeta at Mga Awit.” (Luc 24:44) Ang kaniyang 
mga tagasunod ay sumulat o nagsalita tungkol sa 
“pangmadlang pagbabasa ng Kautusan at ng mga 
Propeta,” “Kasulatan,” 'kautusan ni Moises at mga 
Propeta,” “banal na Kasulatan,” at “banal na mga ka- 
sulatan.”--Gaw 13:15, 18:24: 28:23: Ro 1:2, 2Ti 3:15, 
tingnan ang KANON. 

Kapansin-pansin din na walang mga akdang 
Apokripal ang isinama sa Hebreong kanon. Mula 
nang mga araw nina Ezra at Malakias, noong ikali- 
mang siglo B.C.E., ang nakumpletong kanon ng Heb- 
reong Kasulatan ay binantayan at ipinagsanggalang 
upang hindi ito mapasukan ng anumang kuwestiyu- 
nableng akda. (Tingnan ang APoKRIPA.) Naging na- 
pakaingat ng mga tagakopya ng manuskrito na tina- 
tawag na mga Soperim, na nang bandang huli ay 
hinalinhan ng mga Masorete. 

Noong una, ang Hebreong Kasulatan ay isinulat 
nang walang mga patinig o bantas, at hindi ito hati- 
hati sa mga kabanata at mga talata gaya sa ngayon. 
Noong ikalawang kalahatian ng unang milenyo C.E. 
ang mga Masorete, na napakaingat din na mga ta- 
gakopya ng Bibliya, ay nagtatag ng isang sistema ng 
mga tuldok-patinig at mga tuldik bilang pantulong 
sa pagbasa at pagbigkas. 

Preserbasyon at Pagtatawid ng Nilalaman. 
Ang mga Judiong Soperim (mga eskriba), bagaman 
metikuloso upang maiwasan ang mga pagkakamali 
sa pagkopya, ay gumawa ng mga pagwawasto sa 
teksto kapag, sa opinyon nila, ang orihinal na teksto 
ay waring lumalapastangan sa Diyos o walang pag- 
galang sa kaniyang mga kinatawan. Sa mahigit na 
140 kaso, pinalitan ng mga eskribang Judio ang Tet- 
ragrammaton (ang puro-katinig na katumbas ng 
pangalang Jehova) upang kabasahan ito ng alin- 
man sa “Soberanong Panginoon" o “Diyos.”--Ting- 
nan ang apendise ng Rbi8, p. 1562, 1569. 

Wala nang orihinal na mga sulat ng Hebreong Ka- 
sulatan ang umiiral sa ngayon, ngunit posibleng 
may 6,000 sulat-kamay na kopya ng buo o ilang ba- 
hagi ng Hebreong Kasulatan. Ang Nash Papyrus, na 


962 


naglalaman ng maliliit na bahagi ng Deuteronomio, 
at ang marami sa Dead Sea Scrolls ay kinopya bago 
ang ating Karaniwang Panahon. Bukod sa mga kop- 
ya ng Kasulatan sa Hebreo, maraming bersiyon ng 
Kasulatan bago ang panahong Kristiyano ang gina- 
wa sa maraming wika, buo man o ilang bahagi la- 
mang. Ang unang aktuwal na salin ay ang Griegong 
Septuagint, na sinimulan noong mga 280 B.C.E. 
Ang Latin na Vulgate ni Jerome ay naglalaman din 
ng isang maagang salin ng Hebreong Kasulatan. 
Ang New World Translation ng Hebreong Kasula- 
tan ay ibinatay sa ikapito, ikawalo, at ikasiyam na 
mga edisyon ng Biblia Hebraica ni Rudolf Kittel, na 
unang inimprentang edisyon ng Codex Leningrad 
B 194, ang pinakamaagang kumpletong manuskrito 
ng Hebreong Kasulatan. 

Maraming pagsisikap na ginawa ang mga kritiko 
ng Bibliya upang siraan ang Hebreong Kasulatan, 
anupat itinuturing nila ito na mga panghuhuwad 
o mga kuwentu-kuwento lamang na hindi nakasalig 
sa kasaysayan. Ang isang paraan ng pag-atake ay 
ang himay-himayin ang iba't ibang aklat ng Bibliya 
sa layuning patunayan na iba't ibang tao ang sumu- 
lat ng mga ito, na para bang hindi kaya ng isang tao 
na sumulat gamit ang maraming istilo. Lubusang 
hindi makatuwiran ang gayong argumento, sapag- 
kat ang mga taong sumusulat ng mga tula ay naka- 
susulat din ng mga salaysay, at totoo rin ang kaba- 
ligtaran nito. Ang isang abogado na gumagawa ng 
legal na dokumento ay madali at mabilis na nagba- 
bago ng kaniyang istilo kapag naglalahad ng perso- 
nal na karanasan. Kapag inaangkin ng mga kritiko 
na ang partikular na mga talata, na tinatawag nilang 
“J” at kababasahan ng pangalang Jehova, ay isinulat 
ng mga tao na iba pa sa mga sumulat ng mga tala- 
tang kababasahan ng titulong “Diyos” (sa Heb., 'Elo- 
him'), na tinutukoy naman nila bilang “E,” ipinakiki- 
ta nila ang kanilang mababaw na pangangatuwiran. 

Upang itawag-pansin ang kamalian ng pag- 
aangkin ng mga kritiko, si K. A. Kitchen, ng Univer- 
sity of Liverpool, ay nagsabi: “Sa Sinaunang Sila- 
ngan ay walang anumang tiyakang nalalaman na 
kahalintulad ng masalimuot na kasaysayang binu- 
buo ng pira-pirasong impormasyon at pinaghalu- 
halong ulat ng panitikang Hebreo (o nagpapabana- 
ag man lamang ng gayong mga pamantayan) gaya 
ng ipinapalagay ng dokumentaryong mga panghi- 
hinuha. At sa kabaligtaran, ang anumang pagsisi- 
kap na ikapit ang mga pamantayan ng dokumen- 
taryong mga teorista sa mga akda ng Sinaunang 
Silangan na may kilalang mga kasaysayan ngunit 
kakikitaan ng gayunding pampanitikang mga kata- 
ngian ay maliwanag na magiging kakatwa."--An- 
cient Orient and Old Testament, 1968, p. 115. 

Kahalagahan. Napakahalaga ng Hebreong Ka- 
sulatan, sapagkat kung wala ang kodigo ng kautu- 


963 


san, kasaysayan, at mga hula na masusumpungan 
dito, magiging malabo ang kahulugan ng maraming 
bagay sa Kristiyanong Griegong Kasulatan. (Luc 24: 
27, 44) “Sapagkat ang lahat ng bagay na isinulat no- 
ong una ay isinulat sa ating ikatututo.” “Ngayon ang 
mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang mga 
halimbawa, at isinulat ang mga ito bilang babala sa 
atin na dinatnan ng mga wakas ng mga sistema ng 
mga bagay.” (Ro 15:4; 1Co 10:11) Kaya naman pau- 
lit-ulit na sinipi at tinukoy ng mga Kristiyanong ma- 
nunulat ng Bibliya ang mas naunang mga sulat ng 
Bibliya, sa gayo'y ipinagpatuloy at pinalawak nila 
ang marami sa mga tema at mga pangako na inila- 
had sa Hebreong Kasulatan. Sa Kristiyanong Grie- 
gong Kasulatan, ang Bagong Sanlibutang Salin ay 
nagpapakita ng 320 talata bilang tuwirang mga 
pagsipi mula sa Hebreong Kasulatan. Ayon sa isang 
talaan na inilathala nina Westcott at Hort, ang kabu- 
uang bilang ng mga pagsipi at mga pagtukoy ay 
mga 890. 

Kung wala ang Hebreong Kasulatan, hindi natin 
mababatid ang maraming detalye tungkol sa pinag- 
mulan ng tao, sanhi ng kamatayan, at pangako sa 
Eden hinggil sa pagdurog ng binhi ng babae sa ulo 
ng Serpiyente. Kung wala ang Hebreong Kasulatan, 
hindi natin malalaman ang maraming detalye tung- 
kol sa mga bagay na gaya ng Baha noong panahon 
ni Noe, ng dahilan kung bakit sagrado ang dugo, ng 
pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham, ng pakiki- 
paglaban ni Jehova para sa kaniyang katipang ba- 
yan, at ng kasaysayan ng makalarawang teokrati- 
kong kaharian. 


HEBRON 
HEBRON. 


1. Apo ni Levi at anak ni Kohat. Siya ang ninuno 
ng “mga anak ni Hebron" o mga Hebronita.---Exo 6: 
16, 18, Bil 3:19, 27; 26:58, 1Cr 6:2, 18, 15:4, 9; 23:12, 
19; 26:30-32. 

2. Anak ni Maresa at ama nina Kora, Tapua, Re- 
kem, at Sema. Siya'y isang inapo ni Caleb na mula 
sa tribo ni Juda.— 1Cr 2:42, 43. 

3. [Dako ng Pagsososyo]. Isang sinaunang lunsod 
sa bulubunduking pook ng Juda. Itinayo ito pitong 
taon bago ang Zoan sa Ehipto. (Bil 13:22) Ang He- 
bron ay mga 30 km (19 na mi) sa TTK ng Jerusalem 
at mahigit na 900 m (3,000 piye) ang taas nito mula 
sa kapantayan ng dagat. Isa ito sa pinakamatatan- 
dang lugar na tinitirahan pa rin hanggang sa nga- 
yon sa Gitnang Silangan. Waring ang sinaunang pa- 
ngalan ng Hebron na “Kiriat-arba” (Bayan ni Arba) 
ay hinalaw sa tagapagtatag nito na isang Anakim, si 
Arba. (Gen 23:2: Jos 14:15) Ang lunsod at mga ka- 
ratig na burol nito ay matagal nang kilala sa mga 
ubasan, granada, igos, olibo, apricot, mansanas, at 
mga nuwes. Palibhasa'y pinagpala ng maraming 
bukal at balon, ang Hebron ay napalilibutan ng mil- 
ya-milyang luntiang pananim. 

Ang mga patriyarkang sina Abraham, Isaac, at 
Jacob ay nanirahan nang ilang panahon sa Hebron 
bilang dayuhan. (Gen 13:18: 35:27, 37:13, 14) Dito 
namatay si Sara at inilibing siya sa isang yungib sa 
kalapit na Macpela. Ang yungib na ito, pati na ang 
nakapalibot na lupain, na binili ni Abraham mula 
sa Hiteong si Epron, ay naging dakong libingan 
ng pamilya. Dito rin inili- 
bing sina Abraham, Isaac, 
Rebeka, Lea, at Jacob.---Gen 
23:2-20, 49:29-33, 50: 13. 

Noong isugo ni Moises 
ang 12 tiktik sa Lupang Pa- 
ngako, ang malahiganteng 
mga inapo ni Anak ang 
naninirahan sa Hebron. (Bil 
13:22, 28, 33) Pagkaraan ng 
mga 40 taon, si Hoham na 
hari ng Hebron ay sumama 
sa apat na iba pang hari sa 
pagsalakay sa Gibeon, isang 
lunsod na nakipagpayapa- 
an kay Josue. Tumugon ang 
mga Israelita nang humingi 
ng saklolo ang Gibeon at, sa 
tulong ni Jehova, tinalo nila 


Tanawin sa lansangan sa 
Hebron, isa sa sinaunang 
mga kanlungang 

lunsod ng Israel 


HEBRONITA, MGA 


ang mga hukbo ng limang hari na dumating laban 
sa Gibeon. Pagkatapos nito, ang limang haring ito, 
na nagtago sa isang yungib, ay pinatay at ang ka- 
nilang mga bangkay ay ibinitin sa mga tulos hang- 
gang sa kinagabihan.---Jos 10:1-27. 

Habang nagpapatuloy ang kampanya ng Israel sa 
timugang Canaan, ang mga naninirahan sa Hebron, 
pati na ang kanilang hari (maliwanag na ang kaha- 
lili ni Hoham), ay itinalaga sa pagkapuksa. (Jos 10: 
36, 37) Gayunman, bagaman sa ilalim ng pangu- 
nguna ni Josue ay naigupo ng mga Israelita ang ka- 
pangyarihan ng mga Canaanita, waring hindi sila 
agad nagtatag ng mga garison upang mapanatili 
nila ang kanilang kontrol sa mga lupaing nalupig 
nila. Maliwanag na habang nakikipagdigma ang Is- 
rael sa ibang lugar, muling nanirahan ang mga 
Anakim sa Hebron, anupat kinailangan ni Caleb 
(o ng mga anak ni Juda sa ilalim ng pangunguna ni 
Caleb) na agawin ang lunsod sa kanila ilang pana- 
hon pagkaraan nito. (Jos 11:21-23, 14:12-15, 15:13, 
14: Huk 1:10) Bagaman ang Hebron ay orihinal na 
nakaatas kay Caleb na mula sa tribo ni Juda, nang 
maglaon ay binigyan ito ng sagradong katayuan bi- 
lang isang kanlungang lunsod. Nagsilbi rin itong 
isang lunsod ng mga saserdote. Gayunman, “ang 
parang ng lunsod [Hebron]” at ang mga pamayanan 
nito ay naging minanang pag-aari ni Caleb.---Jos 
14:13, 14: 20:7: 21:9-33. 

Pagkaraan ng mga apat na siglo, sa Hebron pina- 
hiran ng mga lalaki ng Juda si David bilang hari. 
Mula sa Hebron ay namahala si David nang pito at 
kalahating taon. Nang mga panahong iyon, siya'y 
nagkaanak ng anim, sina Amnon, Kileab (Daniel), 
Absalom, Adonias, Sepatias, at Itream. (2Sa 2:1-4, 
11; 3:2-5, 1Cr 3:1-4) Bago nito, maliwanag na tinulu- 
ngan si David ng mga naninirahan sa Hebron noong 
tinutugis siya ni Haring Saul. (1Sa 30:26, 31) Sa pag- 
tatapos ng paghahari ni David sa Hebron, si Abner, 
na pangunahing tagasuporta ng pagkahari ng anak 
ni Saul na si Is-boset (2Sa 2:8, 9), ay lumipat sa pa- 
nig ni David. Pagkabalik ni Joab mula sa isang pag- 
lusob at nang malaman niyang pinayaon ni David si 
Abner nang payapa, inutusan niya ang mga mensa- 
hero na pabalikin si Abner. Pagkatapos ay pinatay 
niya ito mismo sa Hebron, kung saan inilibing si Ab- 
ner pagkaraan nito. (2Sa 3:12-27, 32) Nang maglaon, 
pinaslang nina Recab at Baanah si Is-boset at, palib- 
hasa'y umaasang gagantimpalaan sila, dinala nila 
ang ulo nito kay David sa Hebron, ngunit ipinapatay 
sila ni David dahil sa kanilang kabuktutan. (2Sa 4:5- 
12) Pagkatapos, pinahiran si David bilang hari sa bu- 
ong Israel, at mula sa Hebron ay inilipat niya sa Je- 
rusalem ang kaniyang kabisera.---2Sa 5:1-9. 

Pagkaraan ng ilang taon, ang anak ni David na si 
Absalom ay bumalik sa Hebron. Dito niya sinimulan 
ang nabigo niyang pag-agaw sa pagkahari ng kani- 


964 


yang ama. (2Sa 15:7-10) Malamang na dahil sa pa- 
giging makasaysayan ng Hebron, palibhasa'y na- 
ging kabisera ito ng Juda, at dahil ito ang kaniyang 
tinubuang lunsod, kung kaya pinili ni Absalom na 
sa lunsod na ito pasimulan ang kaniyang kampanya 
para makuha ang trono. Nang maglaon, ang Hebron 
ay muling itinayo ng apo ni David na si Haring Re- 
hoboam. (2Cr 11:5-10) Pagkatapos itiwangwang ng 
mga Babilonyo ang Juda at pagkabalik ng mga Ju- 
diong tapon, ang ibang nakabalik na mga Judio ay 
nanirahan sa Hebron (Kiriat-arba).---Ne 11:25. 


HEBRONITA, MGA [Ni (Kay) Hebron]. Isang 
Levitang pamilya na nagmula sa anak ni Kohat na si 
Hebron. (Exo 6:16, 18, Bil 3:27: 26:58: 1Cr 26:23, 24) 
Inatasan ni Haring David ang 1,700 may kakaya- 
hang mga Hebronita upang maglingkod sa mga ka- 
tungkulan ng pangangasiwa sa pook sa gawing 
K ng Jordan at ang 2,700 sa teritoryo sa gawing 
S ng Jordan.---1Cr 26:30-32. 


HEGAI. Isang bating ng korte ni Haring Aha- 
suero, ang tagapag-alaga sa mga babae na naghan- 
da kay Esther sa pamamagitan ng pantanging pa- 
ngangalaga para sa pagpapaganda bago ito dinala 
sa hari.--Es 2:3, 8, 9, 15. 


HELA. Isa sa dalawang asawa ni Ashur. Tatlo sa 
mga anak ni Hela ang nakatala sa mga talaangka- 
nan ni Juda.— 1Cr 4:1, 5, 7. 


HELAM. Dito tinalo ng hukbo ni David ang 
mga hukbong militar ng Siryanong si Haring Hada- 
dezer na pinangungunahan ng pinuno ng hukbo 
nito na si Sobac. (2Sa 10:15-19) Iniuugnay ito ng 
ilang iskolar sa “Alema” na binanggit sa Apokripal 
na aklat ng Unang Macabeo (5:26, JB). Kaya, maa- 
aring ito ang makabagong ‘Alma, na mga 55 km 
(34 na mi) sa S ng Dagat ng Galilea. 


HEILBA. Isang lunsod sa teritoryo ng tribo ni 
Aser. Binanggit ito bilang isa sa mga bayan kung 
saan hindi pinalayas ng tribo ni Aser ang mga na- 
ninirahang Canaanita. (Huk 1:31, 32) Itinuturing ng 
ilang iskolar na ito rin ang Alab. Ipinapalagay nila 
na ito ay ang Khirbet el-Mahalib, na mga 6 na km 
(3.5 mi) sa HS ng Tiro. Gayunman, hindi tiyak kung 
saan ang eksaktong lokasyon nito. 


HELBON. Isang lugar na kilala sa mainam na 
alak nito na labis na pinahahalagahan ng lunsod ng 
Tiro. (Eze 27:18) Karaniwang ipinapalagay na ang 
Helbon ay ang makabagong nayon ng Halbun, na 
mga 20 km (12 mi) sa HHK ng Damasco. Ang na- 
yon na ito ay nasa isang makitid na libis na may 
hagdan-hagdang mga ubasan sa matataas na dalis- 
dis ng bundok. Noong sinaunang mga panahon, 


965 


hindi lamang Tiro ang kumukuha ng alak ng Hel- 
bon kundi pati ang Asirya, Babilonia, at Persia. 


HELDAI [posible, Dagang Lupa]. 

1. Ang ulo ng ika-12 pangkat na naglilingkod 
nang buwanan na inorganisa ni David, isang inapo 
ni Otniel. (1Cr 27:1, 15) Bilang isang Netopatita, ma- 
lamang na siya ang makapangyarihang lalaki na ti- 
natawag na Heleb at Heled na anak ni Baanah na 
Netopatita.---2Sa 23:8, 29; 1Cr 11:26, 30. 

2. Isang lalaki na bumalik mula sa Babilonya na 
ang pilak at ginto ay ginamit sa paggawa ng korona 
para sa mataas na saserdoteng si Josue. (Zac 6:10, 
11) Ang Heldai na ito ay tinatawag na Helem sa ta- 
lata 14. 


HELEB. Isasa makapangyarihang mga lalaki ni 
David. (2Sa 23:8, 29) Isang anak ni Baanah na Ne- 
topatita, tinatawag din siyang Heled sa talaan ng 
Mga Cronica, at malamang na siya rin si Heldai. 
— 1Cr 11:30, 27:15. 


HELED [lawig ng Buhay: Sistema ng mga Ba- 
gay: o, posible, Dagang Lupa]. Isang makapangyari- 
hang lalaki sa hukbo ni David. Siya ay anak ni Baa- 
nah na Netopatita. (1Cr 11:26, 30) Tinatawag din 
siyang Heleb sa katulad na talaan at malamang na 
siya rin si Heldai.---2Sa 23:29, 1Cr 27:15. 


HELEK [pinaikling anyo ng Hilkias, nanganga- 
hulugang “Ang Aking Takdang Bahagi ay si Jeho- 
va"], MGA HELEKITA. Ang ikalawang nakatalang 
anak ni Gilead, at apo sa tuhod ni Manases. Siya ang 
pinagmulan ng pamilya ng mga Helekita na bini- 
lang sa sensus noong pagtatapos ng paglalakbay ng 
mga Israelita sa ilang at tumanggap ng mana sa te- 
ritoryo ng Manases.---Bil 26:3, 4, 29, 30, Jos 17:2. 


HELEM. 

1. [sa Heb., Helem]. Isang inapo ni Aser na ang 
pamilya ay nakatala sa talaangkanan ng tribong 
iyon. (1Cr 7:35, 40) Malamang na siya rin ang Ho- 
tam ng talata 32. 

2. [sa Heb., Chelem]. Tinawag ding Heldai, isa 
siya sa mga nag-abuloy ng ginto at pilak para sa ko- 
rona ng mataas na saserdoteng si Josue pagkabalik 
ng mga nalabi mula sa Babilonya.---Zac 6:10, 11, 14. 


HELEP. Isang lugar sa mana ng Neptali. (Jos 
19:32, 33) Hindi tiyak kung saan ang eksaktong 
lokasyon nito. Gayunman, ipinapalagay ng ilang 
heograpo na ito'y nasa Khirbet “rbadeh (Horvat 
“Arpad) na mga 5 km (3 mi) sa K ng HHS taluktok 
ng Bundok Tabor. 


HELEZ [Siya ay Sumagip]. 


1. Isa sa makapangyarihang mga lalaki ni David, 
isang Paltita o Pelonita. (2Sa 23:8, 26, 1Cr 11:26, 27) 


HELKAT-HAZURIM 


Nang organisahin ni David ang mga pangkat na 
naglilingkod nang buwanan, si Helez ang pinangasi- 
wa sa ikapitong pangkat.-- 1Cr 27:1, 10. 

2. Isang inapo ni Juda, anak ng isang Azarias at 
ama ni Eleasa.--1Cr 2:3, 39. 


HELI [mula sa Heb., nangangahulugang “Mataas 
(Dinakila)”]. Maliwanag na ama ni Maria at lolo ni 
Jesu-Kristo sa panig ng ina. (Luc 3:23) Ang pagta- 
wag kay Jose bilang “anak ni Heli” ay ipinapalagay 
na nangangahulugang siya ay manugang ni Heli. 
Bagaman hindi itinala si Maria, maliwanag na tina- 
talunton ni Lucas ang likas na pinagmulang angkan 
ng ina ni Jesus na si Maria mula kay David.---Luc 
3:31, tingnan ang TALAANGKANAN NI JESU-KRISTO. 


HELKAI [pinaikling anyo ng Hilkias, nanga- 
ngahulugang “Ang Aking Takdang Bahagi ay si Je- 
hova"]. Isang ulo ng makasaserdoteng sambahayan 
ni Meraiot sa panig ng ama noong mga araw ni Jo- 
iakim na mataas na saserdote.---Ne 12:12, 15. 


HELKAT [Patag na Dako]. Isang lunsod na na- 
katalang kabilang sa mga hangganang dako ng tri- 
bo ni Aser. (Jos 19:24, 25, 31) Nang maglaon ay ini- 
atas ito sa mga Gersonita bilang isang lunsod ng 
mga Levita. (Jos 21:27, 30, 31) Sa 1 Cronica 6:75, lu- 
militaw ito sa ibang baybay na Hukok. Di-tiyak kung 
saan ang lokasyon nito. Ipinapalagay ng ilan na ito 
ang Khirbet el-Harbaj (Tel Regev), na 18 km (11 mi) 
sa T ng Aco at malapit sa paanan ng kabundukan ng 
Carmel. Ipinapalagay naman ng The Illustrated Bi- 
ble Dictionary na inedit ni J. D. Douglas (1980, 
Tomo 2, p. 634) na “marahil ay mas tama ang Tell 
el-Qasis,” na mga 9 na km (5.5 mi) sa T ng Khirbet 
el-Harbaj, at nasa bukana ng Libis ng Jezreel. Ya- 
mang ang mga bayan ng Hali at Beten, na binang- 
git kasunod ng Helkat sa talaang nasa Josue 19:24- 
26, ay karaniwang itinuturing na nasa timugang 
bahagi ng Kapatagan ng Aco, ipahihiwatig ng pag- 
uugnay ng Helkat sa Tell el-Qasis (Tel Qashish) na 
ang hangganan ng Aser ay nagsisimula sa pinaka- 
timog-silangang bahagi ng Kapatagan ng Aco, at 
hindi sa hilaga patungong timog. Gayunman, upang 
matiyak ito, kailangan pang matukoy ang ibang 
mga bayan. 


HELKAT-HAZURIM [Parang ng mga Kutsil- 
yong Batong Pingkian, o, sa pamamagitan ng pag- 
wawasto, Parang ng mga Tagiliran]. Isang parang 
na malapit sa “tipunang-tubig ng Gibeon.” Dala- 
wampu't apat na kabataang lalaki, na ang 12 ay ki- 
natawan ng mga hukbo ni Is-boset at ang 12 ay 
mula sa mga lingkod ni David, ang namatay roon 
samantalang sila'y naghahamok.” Pagkatapos nito, 
pinanganlan ang lugar na iyon ayon sa insidenteng 
ito.--2Sa 2:12-16. 


HELMET 
HELMET. Tingnan ang Armas, BALUTI. 
HELON [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 


lugang “kalakasan']. Isang lalaki mula sa tribo ni Ze- 
bulon na ang anak na si Eliab ang pinuno ng kani- 
yang tribo noong panahon ng paglalakbay ng Israel 
sa ilang.--Bil 1:4, 9, 16, 2:7: 7:24, 10:16. 


HEMAM. Anak ni Lotan at inapo ni Seir na Ho- 
rita. (Gen 36:20, 22) Ang pangalang ito ay isinaling 
Homam sa 1 Cronica 1:39 ayon sa mababasa sa 
tekstong Masoretiko, ngunit itinala ng Griegong 
Septuagint ang pangalan bilang Heman. 


HEMAN. 


1. Isa sa apat na lalaking marurunong na ang ka- 
runungan, bagaman malaki, ay nahigitan pa niya- 
ong kay Haring Solomon. Sina Heman, Calcol, at 
Darda ay may katawagang “mga anak ni Mahol,” 
isang pananalitang ipinapalagay ng ilan na tumutu- 
koy sa isang samahan ng mga mananayaw o manu- 
nugtog. (1Ha 4:31) Sa 1 Cronica 2:3-6 ay ipinakilala 
si Heman bilang isang inapo ni Juda sa pamamagi- 
tan ni Zera. Sa superskripsiyon ng Awit 88 ay tina- 
tawag siyang isang “Ezrahita,” na lumilitaw na isa 
pang salita para sa “Zerahita.”--Tingnan ang EZRA- 
HITA. 

2. Anak ni Joel at apo ng propetang si Samuel na 
mula sa pamilya ng mga Kohatita, isang Levitang 
mang-aawit at manunugtog ng simbalo noong pa- 
nahon ng mga paghahari nina David at Solomon. 
(1Cr 6:33, 15:17-19: 2Cr 5:11, 12) Bilang ama ng 14 
na anak na lalaki at 3 anak na babae, pinangunahan 
niya ang kaniyang pamilya sa pag-awit sa bahay ni 
Jehova. Gayunman, siya mismo, kasama nina Asap 
at Jedutun, ay nasa ilalim ng tuwirang pangangasi- 
wa ng hari.— 1Cr 25:1, 4-6. 


HEMDAN [Kanais-nais]. Isa sa mga anak ni 
Dison na isang anak ni Seir na Horita. (Gen 36:20, 
21, 26) Ang mga Horita ang orihinal na mga tuma- 
tahan sa mga bulubunduking pook ng Seir hang- 
gang noong itaboy sila ng mga inapo ni Esau. (Deu 
2:12, 21, 22) Ang kaniyang pangalan ay isinasalin 
sa iba't ibang paraan sa 1 Cronica 1:41 bilang “Hem- 
dan” (NW), “Amram” (KJ), “Hamram” (Dy), at 
“Hamran” (AS, RS). 


HEN [Lingap; Kagandahang-loob]. Anak ng isang 
Zefanias (hindi ang propeta): isa na bumalik mula 
sa pagkatapon sa Babilonya. Binanggit siya may ka- 
ugnayan sa maringal na korona na ilalagay sa ulo ni 
Josue na mataas na saserdote at na pagkatapos ay 
magiging kay Hen at sa tatlong iba pa bilang pina- 
kaalaala sa templo ni Jehova.---Zac 6:11, 14. 
Malamang na si Hen ang Josias na binanggit sa 
Zacarias 6:10. Iba-iba ang pagkaunawa sa panga- 


966 


lang Hen gaya ng (1) pangalang pantangi, (2) isang 
pagpapaikli o pagbabago sa pangalang Josias, at 
(3) isang pangngalang pambalana. Sa Syriac na Pe- 
shitta ay lumilitaw ang pangalang Josias kapuwa sa 
Zacarias 6:10 at 6:14, gaya ng paglitaw nito sa iba't 
ibang makabagong salin. (Mo, La, AT) Samantalang 
ang “kay Hen na anak ni Zefanias” ang masusum- 
pungan sa mismong teksto ng Zacarias 6:14 sa 
American Standard Version, isa pang salin ang ibi- 
nibigay sa isang talababa, na nagsasabi: “O, para sa 
kabutihang-loob ng anak [ni Zefanias].” Ang saling 
“Hen,” gaya ng masusumpungan sa Bagong Sanli- 
butang Salin at sa iba pa, ay batay sa tekstong Ma- 
soretiko. 


HENA. Isang lunsod o rehiyon na nakatalang 
kasama ng Separvaim at Iva. Nilupig ito ng mga 
Asiryano. (2Ha 18:34; 19:13, Isa 37:13) Sa Grie- 
gong Septuagint, ang ginamit para rito ay Ana, na 
pangalan ng isang bayan sa gitnang bahagi ng 
Tlog Eufrates. Gayunman, itinuturing ng ilang isko- 
lar na ang Hena, pati ang Separvaim at Iva, ay mas 
malamang na nasa Sirya. 


HENADAD. Isang Levita na ang mga inapo ay 
lumilitaw na naglingkod bilang mga tagapangasiwa 
may kaugnayan sa muling pagtatayo ni Zerubabel 
ng templo. (Ezr 3:8, 9) Dalawa sa mga inapo ni He- 
nadad ang espesipikong tinutukoy na nakibahagi sa 
pagkukumpuni ng pader ng Jerusalem, at isa sa ka- 
niyang mga inapo ang nagpatotoo sa pamamagitan 
ng tatak sa kontrata ng pagtatapat na ginawa noong 
panahon ng pagkagobernador ni Nehemias.---Ne 
3:17, 18, 24: 9:38, 10:1, 9. 


HENNA [sa Heb., ko pher]. Isang palumpong na 
sa mga dulo ng mga sanga nito ay nagsisibol ng 
mga kumpol ng maliliit na bulaklak na kulay-krema 
at apat ang talulot, ang matapang na bango ng mga 
ito ay gustung-gusto ng mga tao sa Gitnang Sila- 
ngan. Kadalasan, isang munting sanga ng hen- 
na ang isinasama sa mga pumpon, at inilalagay ito 
ng mga babae sa kanilang buhok at sa kanilang dib- 
dib. Mula pa noong sinaunang mga panahon, gina- 
gamit na rin ang henna bilang isang kosmetik. 

Ang palumpong na ito (Lawsonia inermis), na tu- 
mutubo pa rin nang ligaw sa Palestina, ay umaabot 
sa sukdulang taas na mga 4 na m (13 piye). Sa Awit 
ni Solomon (1:14: 4:13: 7:11) lamang ito binabang- 
git. 

Ang pamahid na henna, na gawa mula sa pinul- 
bos na mga dahon ng halamang ito, ay ginagamit 
bilang kosmetik. Kapag ang bahaging pinahiran nito 
ay binanlawan, naiiwan ang mantsa nito, na karani- 
wa'y kulay-kahel o mamula-mula. Noon pa man ay 
ginagamit na ang henna bilang pantina sa mga 


967 

kuko ng mga daliri ng kamay at paa, mga dulo ng 
mga daliri, mga kamay, mga paa, balbas, buhok, at 
maging sa kiling at buntot ng mga kabayo, gayun- 
din sa balat at katad. Ang salitang-ugat na Hebreo 
kung saan ipinapalagay na hinalaw ang ko pher ay 
binibigyang-katuturan bilang “takip,” anupat wa- 
ring nagpapahiwatig ng gamit nito bilang pantina. 
--Ihambing ang Gen 6:14. 


HEPER. 
[1-3: Siya ay Naghanap] 

1. Isang anak ni Gilead at apo sa tuhod ni Mana- 
ses, ninuno ng mga Heperita. (Bil 26:29, 30, 32, 
27:1) Si Heper ang ama ni Zelopehad, na nakilala sa 
hindi pagkakaroon ng mga anak na lalaki kundi li- 
mang anak na babae na ang kaso ay nagtakda ng le- 
gal na saligan sa pag-aasikaso sa mga minanang 
pag-aari kapag walang supling na lalaki.---Bil 26:33, 
27:1-11, Jos 17:2, 3. 

2. Isang inapo ni Juda, anak ni Ashur sa asawa 
nitong si Naara.— 1Cr 4:1, 5, 6. 

3. Isang Mekeratita, isa sa namumukod-tanging 
mga mandirigma ni David.— 1Cr 11:26, 36. 

4. [Paghuhukay [samakatuwid nga, ng balon]]. 
Lumilitaw na kapuwa isang lunsod at isang distrito 
sa K ng Jordan. Ang hari ng Canaanitang lunsod ng 
Heper ay kabilang sa mga natalo ni Josue. (Jos 12:7, 
8, 17) Noong panahon ni Solomon, ang distrito ng 
Heper, gayundin ang Socoh, ay nasasakupan ng 
isang inatasang kinatawan. (1Ha 4:7, 10) Hindi ma- 
laman nang tiyak ang eksaktong lokasyon ng sinau- 
nang Heper. Iminumungkahi ng ilan na iugnay ito 
sa Tell el-Ifshar (Tel Hefer), na mga 40 km (25 mi) 
sa HHS ng Tel Aviv-Yafo. 


HEPERITA, MGA [Ni (Kay) Heper]. Isang Ma- 
nasitang pamilya na nag- 
mula kay Heper.---Bil 26:29, 
30, 32. 


HEPZIBA [Ang Kalugu- 
ran Ko ay Nasa Kaniya]. 

1. Asawa ni Hezekias at 
ina ni Haring Manases. 
--2Ha 20:21, 21:1. 

2. Sa ilang salin ng Bibli- 
ya, ang pangalang “Hepzi- 
ba” ay ikinapit sa Jerusalem 
sa isang hula ng pagsasauli. 
(Isa 62:4, AS, KJ, Ro) Sa ta- 
latang ito, ang ibang salin 


Ang herboa ay kahawig 
ng isang maliit na 
kanggaru 


HERBOA 


ay gumamit ng mga pananalitang, “Ang kasiyahan 
ko sa kaniya” (Dy), “Aking Kinalulugdan” (BSP), at 
“Ang Kaluguran Ko ay Nasa Kaniya.” (NW, AT, RS) 
Inihulang kalulugdan ni Jehova ang lunsod na ito at 
ito'y magiging “isang korona ng kagandahan" sa ka- 
niyang kamay.---Isa 62: 1-4. 


HERBOA [sa Heb., @kh.bar]. Ipinapalagay ng 
maraming iskolar na ang salitang Hebreo na ‘ʻakh- 
bar”, isinalin sa iba't ibang paraan bilang “daga,” 
“herboa,” at “tumuluksong daga,” ay posibleng su- 
masaklaw sa lahat ng uri ng daga, bubuwit, at kau- 
ring mga hayop gaya ng herboa. Gayunman, “her- 
boa” ang kahulugang ibinigay ng isang Hebreo at 
Aramaikong leksikon nina Koehler at Baumgartner 
sa terminong Hebreo na ito. 

Ang herboa ay isang lumuluksong daga na ka- 
hawig ng isang maliit na kanggaru at makikita 
pa rin sa tigang na mga lugar sa Gitnang Sila- 
ngan. Ang haba ng katawan ng desert jerboa (Ja- 
culus jaculus) ay mula 10 hanggang 15 senti- 
metro (4-6 na pulgada) at tumitimbang ito nang 
50 hanggang 70 g (1.8-2.5 onsa). Malalaki ang ka- 
nilang mga tainga at mga mata. Maiikli ang mga 
binti nito sa unahan, ngunit ang dalawang binti 
nito sa hulihan ay mga dalawang-katlo ng kabuu- 
ang haba ng ulo at katawan. Ang buntot ang pina- 
kamahabang bahagi ng hayop na ito at ang pina- 
kadulo niyaon ay mukhang maliit na brutsa. Ang 
hayop na ito na aktibo sa gabi ay naglalagi sa mga 
disyertong lupain, anupat nagpapalipas ng mainit 
na maghapon sa lungga nito sa ilalim ng lupa ngu- 
nit lumalabas sa gabi kung kailan mas malamig 
para maghanap ng makakain. 

Bagaman kinakain ito ng mga Arabeng nakatira 
sa disyerto ng Sirya, ayon sa kautusan, ang herboa 


HERES 


ay marumi sa mga Israelita. (Lev 11:29) Ngunit wa- 
ring ipinagwalang-bahala ng mga apostatang Isra- 
elita ang pagbabawal na ito ng Kautusan.--Isa 66: 
17, tlb sa Rbi8. 

Ang mga herboa ay mapaminsala sa mga butil at 
iba pang pananim. Noong ang sagradong Kaban ay 
nasa teritoryo ng mga Filisteo, nasalanta ang lupa- 
in dahil sa salot ng mga herboa na pinasapit ng 
Diyos.-- 1Sa 61:4, 5, 11, 18. 


HERES [Araw]. 

1. Isang bundok (sa Heb., har). Patuloy na nani- 
rahan dito ang mga Amorita kahit noong malupig 
na ng Israel ang Canaan. Iniuugnay ito sa teritoryo 
ng tribo ni Dan. (Huk 1:34, 35) Itinuturing ng kara- 
mihan sa mga iskolar na ito ang Ir-semes (maliwa- 
nag na ang Bet-semes din na nasa hangganan ng 
Juda at Dan) na binanggit sa Josue 19:41.—Tingnan 
ang BET-SEMES Blg. 1. 

2. Si Gideon ay bumalik mula sa pakikipagdig- 
ma laban sa mga Midianita sa pamamagitan ng 
“daanang paahon sa Heres.” Maliban sa pagtukoy 
ng Bibliya sa Hukom 8:13, hindi alam kung saan 
matatagpuan ang lugar na ito. Dahil dito, iminu- 
mungkahi ng ilang iskolar na maaaring ang orihinal 
na mababasa sa tekstong Hebreo ay “bago sumikat 
ang araw [ha-che'res|,” o “mula sa itaas ng mga bun- 
dok,” sa halip na “daanang paahon sa Heres.” 


HERESH Bingi: Nananahimik]. Isang Levita na 
ang pangalan ay lumilitaw sa isang talaan ng mga 
bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya.---1Cr 
9:1, 14, 15. 


HERET, KAGUBATAN NG |Nililok]. Isa sa 
mga dakong pinagtaguan ni David noong tinutugis 
siya ni Saul. (1Sa 22:5) Lumilitaw na ang “kaguba- 
tan ng Heret” ay isinunod sa pangalan ng isang ba- 
yan na nasa lokalidad nito. Hindi tiyak kung saan 
ang eksaktong lokasyon nito sa lupain ng Juda. 


HERMAS. Isa sa mga Kristiyano sa kongrega- 
syon sa Roma na pinadalhan ni Pablo ng personal 
na mga pagbati.---Ro 16:14. 


HERMES. 


1. Isa sa mga Kristiyano sa kongregasyon sa 
Roma na pinadalhan ni Pablo ng personal na mga 
pagbati.---Ro 16:14. 

2. Isang diyos ng mga Griego. Siya'y anak ni 
Zeus kay Maia at iniuugnay ng mga Romano sa ka- 
nilang diyos ng komersiyo na si Mercury. Si Hermes 
ay itinuring na mensahero ng mga diyos. Pinanini- 
walaan na siya ang pantas na tagapayo ng mga ba- 
yani at na siya ang diyos ng komersiyo, mahusay na 
pagsasalita, kasanayan sa gymnastics, pagtulog, at 
mga panaginip. Sinasabing ginagabayan ng diyos 


968 


na ito hindi lamang ang mga buhay kundi inihaha- 
tid din niya sa Hades ang mga patay. 

Noong nasa Listra ang apostol na si Pablo, nakita 
ng mga tagaroon na pinagaling niya ang isang lala- 
king pilay mula pa nang ipanganak ito. Dahil dito, 
sinabi nila na si Pablo ay ang diyos na si Hermes, 
yamang si Pablo ang “nangunguna sa pagsasalita.” 
(Gaw 14:8-13) Ang pag-uugnay na ito ay dahil sa 
kanilang paniniwala na si Hermes ay isang mensa- 
hero ng mga diyos at isang diyos ng mahusay na 
pagsasalita. Si Hermes ay sinamba ng mga taga- 
Listra at ipinakikita ito ng isang inskripsiyong na- 
tagpuan sa lugar na iyon noong 1909: “Si Toues 
Macrinus na tinatawag ding Abascantus at si Bata- 
sis na anak ni Bretasis, alinsunod sa isang panata at 
sa sarili nilang gastos, ay gumawa ng [isang estatu- 
wa ni] Hermes na Pinakadakila at ng isang sun-dial, 
pagkatapos ay inialay ito kay Zeus na diyos-araw.” 
--The International Standard Bible Encyclopaedia, 
inedit ni J. Orr, 1960, Tomo II, p. 1944. 


HERMOGENES [ipinanganak kay Hermes]. Isa 
sa dalawang Kristiyano sa distrito ng Asia na espe- 
sipikong binanggit ang pangalan bilang mga tuma- 
likod kay Pablo, marahil ay dahil sa marahas na 
pag-uusig na inilunsad ni Nero laban sa mga Kristi- 
yano pagkatapos ng panununog sa Roma noong 
64 C.E.--2Ti 1:15. 


HERMON [Bagay na Nakatalaga: Bagay na Ipi- 
nagbawal]. Ang Hermon ay iniuugnay sa pina- 
kamataas na bundok sa kapaligiran ng Palestina, 
tinatawag ng mga Arabe na Jebel esh-Sheikh (posi- 
bleng nangangahulugang “Bundok ng Isa na Matan- 
da") o Jebel eth-Thalj (nangangahulugang “Bundok 
ng Niyebe”). Maliwanag na ang mga pangalang ito 
ay hinalaw sa kalagayan ng Bundok Hermon na ha- 
los sa buong taon ay nababalutan ng niyebe. Ang 
maniyebeng taluktok nito ay masasabing kahalintu- 
lad ng tuktok ng ulo ng isang matanda na puno ng 
puting buhok. Noong sinaunang mga panahon, ang 
bundok na ito ay kilala ng mga Sidonio bilang “Si- 
rion" at ng mga Amorita bilang “Senir.” (Deu 3:8, 9) 
Ang huling nabanggit na pangalan ay waring gina- 
gamit din upang tumukoy sa isang bahagi ng Ka- 
bundukan ng Anti-Lebanon. (1Cr 5:23) Ang “Sion” 
(tingnan ang SION Blg. 2) ay isa pang pangalang iti- 
nawag sa Bundok Hermon. (Deu 4:47, 48) Binanggit 
ng salmista na ang Hermon, kasama ang Tabor, ay 
humihiyaw nang may kagalakan sa pangalan ni Je- 
hova.--Aw 89:12. 

Bilang ang T na dulo ng Kabundukan ng Anti- 
Lebanon, ang Bundok Hermon ay may taas na 
2,814 na m (9,232 piye) mula sa kapantayan ng da- 
gat at sumasaklaw nang mga 30 km (19 na mi) 
mula H hanggang T. Ang mga taluktok nito ay pi- 


969 


Tumutulong ang niyebe ng Bundok Hermon 
upang mamuo ang mga singaw sa gabi, 

na lumilikha naman ng saganang 

hamog para sa lupain 


nagdurugtong ng isang talampas. (Aw 42:6) Ang 
Bundok Hermon ay binubuo ng batong-apog, baga- 
man may mga nakausling basalto sa mga gilid sa si- 
langan at kanluran. Ang itaas na bahagi nito ay kal- 
bung-kalbo maliban sa mabababang palumpong sa 
ilang lugar. Ngunit sa bandang ibaba ay may mga 
abeto, mga namumungang punungkahoy, at mga 
palumpong. Mga ubasan ang nasa mabababang da- 
lisdis ng mga gilid sa kanluran at timog. 

Kapag maaliwalas ang panahon, makikita mula sa 
taluktok ng Hermon ang isang kahanga-hangang 
tanawin ng malaking bahagi ng Palestina. Sa da- 
kong K ay makikita ang kabundukan ng Lebanon, 
ang Kapatagan ng Tiro, at ang Dagat Mediteraneo: 
sa dakong TK, ang Bundok Carmel; sa dakong T, ang 
Libis ng Jordan pati na ang Lunas ng Hula at ang 
Dagat ng Galilea, at sa dakong S, ang Kapatagan ng 
Damasco. 

Ang maniyebeng taluktok ng Bundok Hermon 
ay nagiging sanhi ng pamumuo ng mga singaw 
sa gabi, na lumilikha naman ng saganang hamog. 
“Hindi pa kami nakaranas ng hamog na mas maka- 
pal kaysa rito,” ang puna ng naturalista ng ika- 
19 na siglo na si H. B. Tristram. “Lahat na lamang ay 
basang-basa nito, at walang gaanong proteksiyong 
naibigay ang mga tolda.” (The Land of Israel, Lon- 
don, 1866, p. 608, 609) Pinananatiling buhay ng na- 
karerepreskong hamog ng Hermon ang mga pana- 
nim sa mahabang kapanahunang walang ulan. (Aw 
133:3; tingnan ang HAMOG.) Ang natutunaw na ni- 
yebe ng Bundok Hermon ang pangunahing pinag- 
mumulan ng tubig ng ilog ng Jordan. 


HERODES 


Noong sinaunang panahon, ang Bundok Hermon 
ay pinamumugaran ng mababangis na hayop, gaya 
ng leon at leopardo. (Sol 4:8) Nitong kalilipas na mga 
panahon, iniuulat na mayroon doong mga sorra, 
lobo, leopardo, at osong Siryano. 

Ang Bundok Hermon ang naging hilagang hang- 
ganan ng Lupang Pangako. (Jos 12:1: 13:2, 5, 8, 11) 
Ang mga Hivita, na tumahan sa paanan nito, ay 
tinalo ni Josue. (Jos 11:1-3, 8, 16, 17) Maaaring 
sa bundok na ito naganap ang pagbabagong-anyo 
ni Jesu-Kristo (Mat 17:1, Mar 9:2, Luc 9:28, 2Pe 
1:18), sapagkat siya ay nasa kalapit na Cesarea Fili- 
pos hindi pa natatagalan bago ang pangyayaring 
iyon.---Mar 8:27, tingnan ang BAAL-HERMON, PAGBA- 
BAGONG-ANYO. 


HERODES. Ang pangalan ng isang pamilya ng 
mga pulitikal na tagapamahala sa mga Judio. Sila 
ay mga Idumeano, mga Edomita. Sila ay mga Judio 
sa turing, sapagkat ang mga Idumeano ay pinilit na 
magpatuli ng tagapamahalang Macabeo na si John 
Hyrcanus I noong mga 125 B.C.E., ayon kay Jose- 
phus. 

Bukod sa maikling pagbanggit ng Bibliya sa mga 
Herodes, ang karamihan ng impormasyon tungkol 
sa kanila ay nasa ulat ni Josephus. Ang ninunong 
pinagmulan ng mga Herodes ay si Antipater (Anti- 
pas) I, na ginawang gobernador ng Idumea ni Ale- 
xander Jannaeus na haring Hasmoneano (Macabeo). 
Ang anak ni Antipater, na tinatawag ding Antipater 
o Antipas, ang ama ni Herodes na Dakila. Iniuulat ni 
Josephus na sinabi ng istoryador na si Nicholas ng 
Damasco na si Antipater (IN) ay nagmula sa angkan 
ng mga pangunahing Judio na lumabas sa Babilo- 
nya patungo sa lupain ng Juda. Ngunit ayon kay Jo- 
sephus, sinabi lamang iyon ni Nicholas upang pa- 
lugdan si Herodes, na ang totoo ay isang Edomita 


HERODES 


kapuwa sa panig ng kaniyang ama at ng kaniyang 
ina. 

Si Antipater Il, isang napakayamang tao, ay na- 
sangkot sa pulitika at intriga at may matatayog na 
ambisyon para sa kaniyang mga anak. Sinuporta- 
han niya si John Hyrcanus Il, ang anak nina Alex- 
ander Jannaeus at Salome Alexandra, laban sa ka- 
patid ni Hyrcanus na si Aristobulo para sa posisyon 
ng Judiong mataas na saserdote at hari. Ngunit sa 
katunayan, kumikilos si Antipater para sa sarili ni- 
yang ambisyon at nang bandang huli ay tinanggap 
niya ang pagkamamamayang Romano at ang pag- 
kagobernador ng Judea mula kay Julio Cesar. Inata- 
san ni Antipater ang kaniyang unang anak na si 
Phasael bilang gobernador ng Jerusalem at ang isa 
pang anak, si Herodes, bilang gobernador ng Gali- 
lea. Nagwakas ang kaniyang karera sa pulitika nang 
lasunin siya ng isang mamamatay-tao. 

1. Si Herodes na Dakila, ang ikalawang anak 
ni Antipater (Antipas) Il sa kaniyang asawang si 
Cypros. Pinatutunayan ng kasaysayan na totoo ang 
maikling pagbanggit ng Bibliya sa pagkatao ng lala- 
king ito bilang walang prinsipyo, tuso, mapaghina- 
la, imoral, malupit, at mapamaslang. Tinaglay niya 
ang kakayahan ng kaniyang ama bilang isang diplo- 
matiko at oportunista. Gayunman, nagpakita siya 
ng kakayahan bilang isang organisador at kuman- 
dante ng militar. Inilalarawan siya ni Josephus bi- 
lang isang lalaking may pambihirang pisikal na la- 
kas, na may kasanayan sa pangangabayo at sa 
paggamit ng diyabelin at busog. (The Jewish War, I, 
429, 430 [xxi, 13]) Malamang na ang kaniyang na- 
mumukod-tanging kapaki-pakinabang na katangian 
ay ang kakayahan niya bilang tagapagtayo. 

Una siyang nakilala sa kaniyang pagkagoberna- 
dor ng Galilea nang sugpuin niya ang mga pangkat 
ng magnanakaw sa kaniyang teritoryo. Ngunit na- 
inggit ang ilang Judio at, kasama ng mga ina ng 
napatay na mga magnanakaw, sinulsulan nila si 
Hyrcanus II (ang mataas na saserdote noon) na ipa- 
tawag si Herodes sa harap ng Sanedrin sa paratang 
na winalang-halaga niya ang lupong iyon sa pama- 
magitan ng agad na pagpatay sa mga magnanakaw 
sa halip na litisin muna ang mga ito. Sumunod 
si Herodes ngunit may-kapangahasan at walang- 
galang na humarap sa kanila na may kasamang 
mga tagapagbantay, bagaman sakop siya ng huku- 
mang iyon bilang isang nag-aangking proselita. Da- 
hil sa pang-iinsultong ito sa mataas na hukumang 
Judio, nagalit sa kaniya ang mga hukom. Ayon kay 
Josephus, isang hukom na nagngangalang Samaias 
(Simeon) ang may-katapangang tumayo at nagsali- 
ta, anupat humula na kung hindi maparurusahan si 
Herodes, sa kalaunan ay papatayin nito yaong mga 
nakaupo roon na humahatol. Ngunit si Hyrcanus ay 


970 


isang taong mahina ang loob at walang paninindi- 
gan. Dahil sa panggigipit ni Herodes, bukod pa sa 
isang liham mula kay Sixto Cesar (isang kamag- 
anak ni Julio Cesar at presidente noon ng Sirya) na 
nagbabanta kay Hyrcanus kung hindi niya pawawa- 
lang-saysay ang mga paratang, sumuko si Hyrca- 
nus.--Jewish Antiquities, XIV, 168-176 (ix, 4). 

Hari ng Judea. Hinalinhan ni Herodes ang ka- 
niyang ama at, noong mga 39 B.C.E., inatasan siya 
ng senadong Romano bilang hari ng kalakhang Ju- 
dea; ngunit naitatag lamang niya ang kaniyang sa- 
rili bilang aktuwal na hari pagkalipas ng tatlong 
taon nang makuha niya ang Jerusalem at mapatal- 
sik sa puwesto si Antigonus, na anak ni Aristobulo. 
Pagkatapos ng tagumpay na ito, gumawa si Herodes 
ng mga hakbang upang mapanatili ang kaniyang 
posisyon sa pamamagitan ng paghikayat sa Roma- 
nong si Mark Antony na patayin si Antigonus at 
sa pamamagitan ng pagtugis at pagpatay sa mga 
pangunahing miyembro ng partido ni Antigonus, 
na may kabuuang 45 katao. Sa mga pangunahing 
Pariseo, tanging sina Samaias at Pollio ang pinalig- 
tas niya, sapagkat pagkalipas ng ilang taon ay pina- 
tay niya pati si John Hyrcanus II. Kaya sa pagpatay 
sa mga umupo upang humatol sa kaniya, tinupad 
niya ang inihula ni Samaias. 

Palibhasa'y talagang isang tusong pulitiko, na- 
niwala si Herodes na makabubuti sa kaniya ang 
pagsuporta sa Roma. Ngunit kinailangan niyang 
maging lubhang diplomatiko, anupat malimit na 
nagpalipat-lipat ng pinapanigan upang makaalinsa- 
bay sa pabagu-bagong kalagayan ng mga tagapa- 
mahalang Romano. Palibhasa'y matalik na kaibigan 
ni Sixto, unang sinuportahan ni Herodes si Julio Ce- 
sar, pagkatapos ay kumampi siya kay Cassius na pu- 
maslang kay Cesar. Nakuha niya ang pabor ni Mark 
Antony, na kaaway ni Cassius at tagapaghiganti ni 
Cesar, na isang paraan ay sa pamamagitan ng ma- 
lalaking suhol. Sa kalaunan, nang matalo ni Octavio 
(Augusto Cesar) si Antony sa pagbabaka sa Actium, 
may-katusuhang natamo ni Herodes ang kapatawa- 
ran ni Augusto dahil sa pagsuporta niya kay An- 
tony, at mula noon ay napanatili niya ang pakiki- 
pagkaibigan ni Augusto. Dahil sa pagsuporta niya sa 
Roma at sa walang-patumanggang paggamit niya 
ng salapi bilang regalo sa mga Cesar, lakip ang du- 
las ng pananalita, laging nananalo si Herodes kapag 
ang mga Judio o ang iba pa ay nagsasampa sa Roma 
ng mga reklamo o mga paratang laban sa kaniya, 
kung minsan ay mula sa mga miyembro ng kaniya 
mismong sambahayan. 

Ang pagkagobernador ng Galilea ang unang posi- 
syong hinawakan ni Herodes. Inatasan siya ni Cas- 
sius bilang gobernador ng Coele-Sirya. Nang magla- 
on, sa rekomendasyon ni Antony, ginawa siyang 


971 


hari ng Judea ng senadong Romano. Dito ay idinag- 
dag naman ni Emperador Augusto ang Samaria, 
Gadara, Gaza, at Jope, pagkatapos ay ang mga pook 
ng Traconite, Batanaea, Auranitis, at Perea, isang lu- 
gar sa silangan ng Jordan na halos sumasaklaw sa 
Gilead. Nasa ilalim din ng kaniyang pamumuno ang 
Idumea. 

Ang Templo at Iba Pang mga Gawaing Pagta- 
tayo. May kinalaman sa mga gawaing pagtatayo 


ni Herodes, ang muling pagtatayo ng templo ni Ze- 
rubabel sa Jerusalem ay lubhang natatangi, lalo na 
sa punto de vista ng Bibliya. Pagkalaki-laking hala- 


Mga guho ng palasyong may maraming palapag 
na itinayo ni Herodes na Dakila sa Masada 


HERODES 


ga ang ginugol sa pagtatayo nito at inilalarawan ito 
ni Josephus bilang napakaringal. (Jewish Antiq- 
uities, XV, 395, 396 [xi, 3]) Dahil sa pagkapoot at 
paghihinala ng mga Judio kay Herodes, hindi nila 
siya pinahintulutan na patiunang gibain ang tem- 
plong umiiral noon, kundi kinailangan niyang tipu- 
nin ang mga materyales sa pagtatayo at ilapag ang 
mga iyon sa lupa bago siya makapagsimulang mag- 
buwag ng anuman. Ang santuwaryo ng templo 
ay muling itinayo, ayon kay Josephus, sa loob ng 
18 buwan. (Jewish Antiquities, XV, 421 [xi, 6]) Ang 
iba pang mga pangunahing gusali ay itinayo sa loob 
ng walong taon. Ngunit noong 30 C.E., sinabi ng 
mga Judio na ang templo ay itinayo sa loob ng 46 
na taon. Binigkas ang pananalitang ito sa isang pa- 
kikipag-usap kay Jesu-Kristo malapit sa panahon ng 
unang Paskuwa matapos mabautismuhan si Jesus. 
(Ju 2:13-20) Ayon kay Josephus (Jewish Antiquities, 
XV, 380 [xi, 1]), nagsimula ang gawaing iyon noong 
ika-18 taon ng paghahari ni Herodes. Kung bibila- 
ngin ayon sa pangmalas ng mga Judio sa opisyal na 
mga taon ng paghahari ng kanilang mga hari, ma- 
aaring iyon ay noong 18/17 B.C.E. Ang totoo, nag- 
patuloy ang paggawa sa templo sa pamamagitan ng 
mga pagdaragdag, at iba pa, hanggang noong anim 
na taon bago ito winasak noong 70 C.E. 

Nagpatayo rin si Herodes ng mga dulaan, mga 
ampiteatro, mga karerahan ng kabayo, mga kuta, 
mga tanggulan, mga palasyo, mga hardin, mga 
templo bilang parangal kay Cesar, mga paagusan, 
mga bantayog, at maging mga lunsod. Ang mga 
lunsod na ito ay ipinangalan niya sa kaniyang sari- 
li, sa kaniyang mga kamag-anak, o sa mga empe- 
rador ng Roma. Nagtayo siya ng isang artipisyal 
na daungan sa Cesarea na naging karibal ng dau- 
ngang-dagat ng Tiro. Ayon kay Josephus, pagkala- 
ki-laking mga bato ang inilatag sa lalim na 20 dipa 
(36 na m; 120 piye) ng tubig upang makagawa ng 
isang kayariang panangga sa tubig na mga 60 m 
(200 piye) ang lapad. (Jewish Antiquities, XV, 334, 
335 [ix, 6]) Ipinaayos ni Herodes ang mga tanggu- 
lan ng Antonia at Masada, anupat napakaringal ng 
pagkakagawa sa huling nabanggit. Ang kaniyang 
mga tagumpay sa pagtatayo ay umabot maging sa 
malalayong lunsod gaya ng Antioquia sa Sirya at 
Rodas (sa pulo na may gayunding pangalan). 

Si Herodes ay labis-labis kung gumasta para sa 
kaniyang paglilibang at napakagalanteng magbigay 
ng mga regalo, lalo na sa mga dignitaryong Roma- 
no. Isa sa mga pangunahing reklamo ng mga Judio 
laban sa kaniya ay ang pagtatayo niya ng mga am- 
piteatro gaya niyaong nasa Cesarea, kung saan niya 
idinaos ang mga palarong Griego at Romano, pati na 
ang karera ng mga karo, labanan ng mga gladyador, 
labanan ng mga tao at mababangis na hayop, at iba 
pang mga paganong kapistahan. Napakasidhi ng 


HERODES 


interes niya na ingatang buhay ang Palarong Olym- 
pic anupat, habang nasa Gresya sa isang pagla- 
lakbay patungong Roma, isa pa nga siya sa mga 
nakipaglaban. Pagkatapos ay nag-abuloy siya ng 
malaking halaga ng salapi upang panatilihing bu- 
hay ang palaro, at pati na rin ang sarili niyang pa- 
ngalan. Yamang isang Judio sa turing, tinawag ni- 
yang “aking mga kababayan” ang mga Judio at 
“aking mga ama” yaong mga bumalik mula sa Babi- 
lonya upang itayo ang templo ni Zerubabel. Gayun- 
man, lubusang itinatatwa ng kaniyang landasin sa 
buhay ang pag-aangkin niya na isa siyang lingkod 
ng Diyos na Jehova. 

Kaguluhan sa Pamilya. Halos lahat ng mi- 
yembro ng pamilya ng mga Herodes ay ambisyoso, 
mapaghinala, labis-labis na imoral, at manggugulo. 
Ang mismong pamilya ni Herodes ang nagbigay sa 
kaniya ng pinakamalaking sakit ng ulo. Madalas na 
nagbibigay sa kaniya ng problema ang kaniyang 
inang si Cypros at ang kaniyang kapatid na si Salo- 
me. Napangasawa ni Herodes si Mariamne (I), ang 
apo ni Hyrcanus II at anak ni Alejandro na anak ni 
Aristobulo. Napakaganda ng babaing ito, at mahal 
na mahal siya ni Herodes, ngunit nagkaroon ng ali- 
tan sa pagitan ni Mariamne at ng ina at kapatid ni 
Herodes. Si Herodes ay mainggitin, at naghihinala 
siya na ang mga miyembro ng kaniyang pamilya, 
lalo na ang kaniyang mga anak, ay nagpapakana la- 
ban sa kaniya, sa ilang kaso ay totoo ang kaniyang 
hinala. Udyok ng kaniyang kasakiman sa kapangya- 
rihan at ng kaniyang mga paghihinala, ipinapatay 
niya ang kaniyang asawang si Mariamne, ang tatlo 
sa mga anak niya, ang kapatid at ang lolo (si Hyrca- 
nus) ng asawa niya, ang ilan sa kaniyang pinakama- 
tatalik na kaibigan, at marami pang iba. Gumamit 
siya ng pagpapahirap upang piliting magtapat ang 
sinumang pinagsususpetsahan niyang may impor- 
masyon na magpapatunay sa kaniyang mga hinala. 

Kaugnayan sa mga Judio. Sinikap ni Herodes 
na payapain ang mga Judio sa pamamagitan ng 
muling pagtatayo ng templo at sa pamamagitan ng 
pagbibigay sa kanila ng mga bagay na kailangan sa 
mga panahon ng taggutom. Kung minsan ay bina- 
bawasan niya ang mga buwis ng ilan sa kaniyang 
mga sakop. Nagawa pa nga niyang hilingin kay Au- 
gusto na pagkalooban ang mga Judio ng mga pribi- 
lehiyo sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ngunit na- 
higitan ito ng kaniyang paniniil at kalupitan, at 
sa kalakhang bahagi ng kaniyang pamamahala ay 
nagkaroon siya ng problema sa mga Judio. 

Ang Kaniyang Pagkakasakit at Kamatayan. 
Malamang na dahil sa kaniyang mahalay na pamu- 
muhay, nang bandang huli ay dinapuan si Herodes 
ng isang nakapandidiring sakit na may kasamang 
lagnat at, ayon kay Josephus, “isang napakatinding 


972 


pangangati ng balat, namamalaging kirot sa bituka, 
mga tumor sa paa na gaya ng sa manas, pamama- 
ga ng tiyan at ganggrena sa mga pribadong bahagi, 
na nilalabasan ng mga uod, bukod pa sa hika, na 
may matinding hirap sa paghinga, at pangingisay 
ng lahat ng kaniyang mga biyas. ”---The Jewish War, 
I, 656 (xxxiii, 5). 

Noong panahon ng kaniyang malubhang pagka- 
kasakit, ipinapatay niya ang kaniyang traidor na 
anak na si Antipater. Gayundin, palibhasa'y alam 
na magsasaya ang mga Judio kapag nabalitaang 
namatay na siya, inutusan ni Herodes ang pinaka- 
prominenteng mga lalaki ng bansang Judio na mag- 
tipon sa isang dako na tinatawag na Hippodrome, sa 
Jerico, at ipinakulong niya sila roon. Pagkatapos ay 
tinagubilinan niya yaong malalapit sa kaniya na, ka- 
pag namatay siya, patayin muna ang mga Judiong 
lider na ito bago ipatalastas ang balita tungkol sa ka- 
niyang kamatayan. Sa gayon, sabi niya, ang bawat 
pamilya sa Judea ay mapipilitang tumangis sa kani- 
yang libing. Hindi isinagawa ang utos na ito. Pina- 
laya ng kapatid ni Herodes na si Salome at ng asa- 
wa nito na si Alexas ang mga lalaking iyon at 
pinauwi sa kani-kanilang tahanan. 

Namatay si Herodes sa edad na mga 70 taon. Gu- 
mawa siya ng isang testamento na humihirang sa 
kaniyang anak na si Antipas bilang kahalili niya, 
ngunit nang malapit na siyang mamatay ay nag- 
dagdag siya ng isang susog na kasulatan o gumawa 
ng isang bagong testamento na nag-aatas kay Ar- 
quelao sa posisyong iyon. Si Arquelao ay kinilala ng 
bayan at ng hukbo bilang hari (sinasabi ng Bibliya 
na narinig ng ama-amahan ni Jesus na si Jose na “si 
Arquelao ang namamahala bilang hari ng Judea ka- 
halili ng ama nito na si Herodes": Mat 2:22). Ngunit 
tinutulan ni Antipas ang pagkilos na ito. Matapos 
dinggin ang usaping ito sa Roma, pinagtibay ni Au- 
gusto Cesar ang posisyon ni Arquelao. Gayunman, 
ginawa niyang etnarka si Arquelao at hinati ang te- 
ritoryo na dating pinamamahalaan ni Herodes: ang 
kalahati ay napunta kay Arquelao; sina Antipas at 
Felipe, dalawa pang anak ni Herodes, ay parehong 
pinagkalooban ng teritoryo sa isa pang kalahati. 

Pagpatay sa mga Bata. Ang ulat ng Bibliya 
tungkol sa pagpatay ni Herodes sa lahat ng batang 
lalaki na dalawang taong gulang pababa sa Betle- 
hem at sa mga distrito nito ay kaayon ng iba pang 
makasaysayang mga ulat tungkol kay Herodes at sa 
kaniyang balakyot na disposisyon. Naganap ito no- 
ong malapit nang mamatay si Herodes, sapagkat 
nakatakas si Jesus nang dalhin siya ng kaniyang 
mga magulang sa Ehipto, ngunit bumalik sila at na- 
mayan sa Galilea pagkamatay ni Herodes. Ang da- 
lawang pangyayaring ito ay inihula ni Jehova sa 
pamamagitan ng kaniyang mga propeta na sina Je- 
remias at Oseas.--Mat 2:1-23, Jer 31:15, Os 11:1. 


973 


Petsa ng Kaniyang Kamatayan. Isang sulira- 
nin ang bumabangon may kinalaman sa panahon 
ng kamatayan ni Herodes. Sinasabi ng ilang krono- 
logo na namatay siya noong taong 5 o 4 B.C.E. Ang 
petsang iminumungkahi nila ay pangunahin nang 
nakasalig sa kasaysayang isinulat ni Josephus. Sa 
pagpepetsa sa panahon kung kailan inatasan ng 
Roma si Herodes bilang hari, gumamit si Josephus 
ng “pagpepetsa batay sa konsul,” samakatuwid nga, 
tinutukoy niya ang pangyayaring iyon bilang isang 
kaganapan sa panahon ng pamamahala ng partiku- 
lar na mga konsul na Romano. Ayon dito, inatasan 
si Herodes bilang hari noong 40 B.C.E., ngunit ang 
pangyayaring ito ay inilalagay ng datos ng isa pang 
istoryador, si Appianos, sa 39 B.C.E. Sa gayun- 
ding pamamaraan, inilalagay ni Josephus ang pag- 
bihag ni Herodes sa Jerusalem sa 37 B.C.E., ngunit 
sinasabi rin niya na nangyari ito 27 taon matapos 
bihagin ni Pompey ang lunsod (na naganap no- 
ong 63 B.C.E.). (Jewish Antiquities, XIV, 487, 488 
[xvi, 4]) Salig sa pagtukoy niya sa huling nabanggit 
na pangyayari, nakuha ni Herodes ang lunsod ng 
Jerusalem noong 36 B.C.E. Pagkatapos, sinasabi na- 
man ni Josephus na namatay si Herodes 37 taon 
mula nang panahong atasan siya ng mga Romano 
bilang hari, at 34 na taon matapos niyang kunin 
ang Jerusalem. (Jewish Antiquities, XVII, 190, 191 
[viii, 1]) Ipinahihiwatig nito na ang petsa ng kani- 
yang kamatayan ay 2 o marahil ay 1 B.C.E. 

Maaaring binilang ng Judiong istoryador na si Jo- 
sephus ang mga paghahari ng mga hari ng Judea na 
ginagamit ang pamamaraang batay sa taon ng pag- 
luklok, gaya ng ginawa sa mga hari sa linya ni Da- 
vid. Kung si Herodes ay inatasan ng Roma bilang 
hari noong 40 B.C.E., ang kaniyang unang opisyal 
na taon ng paghahari ay maaaring sumaklaw mula 
Nisan ng 39 hanggang Nisan ng 38 B.C.E.: sa katu- 
lad na paraan, kung bibilangin mula sa pagbihag 
niya sa Jerusalem noong 37 (o 36) B.C.E., ang kani- 
yang unang opisyal na taon ng paghahari ay maaa- 
ring magsimula nang Nisan 36 (o 35) B.C.E. Kaya 
kung, gaya ng sinasabi ni Josephus, si Herodes ay 
namatay 37 taon matapos siyang atasan ng Roma at 
34 na taon matapos niyang bihagin ang Jerusalem, 
at kung ang mga taong iyon ay bibilangin sa bawat 
kaso ayon sa opisyal na taon ng paghahari, ang 
kaniyang kamatayan ay maaaring naganap noong 
1 B.C.E. Bilang paghaharap ng argumentong may 
gayunding diwa sa The Journal of Theological Stud- 
ies, isinulat ni W. E. Filmer na ipinakikita ng katiba- 
yan batay sa tradisyong Judio na ang kamatayan ni 
Herodes ay naganap noong Sebat 2 (ang buwan ng 
Sebat ay pumapatak sa Enero-Pebrero ng ating ka- 
lendaryo).--Inedit nina H. Chadwick at H. Sparks, 
Oxford, 1966, Tomo XVII, p. 284. 


HERODES 


Ayon kay Josephus, namatay si Herodes di-nagta- 
gal pagkatapos ng isang eklipse ng buwan at bago 
ang isang Paskuwa. (Jewish Antiquities, XVII, 167 
[vi, 4]; 213 [ix, 3]) Yamang nagkaroon ng eklipse no- 
ong Marso 11, 4 B.C.E. (Marso 13, kalendaryong Ju- 
lian), ipinapalagay ng ilan na ito ang eklipse na ti- 
nutukoy ni Josephus. 

Sa kabilang dako, nagkaroon ng isang ganap na 
eklipse ng buwan noong 1 B.C.E., mga tatlong bu- 
wan bago mag-Paskuwa, samantalang yaong naga- 
nap noong 4 B.C.E. ay bahagyang eklipse lamang. 
Ang ganap na eklipse noong 1 B.C.E. ay pumatak ng 
Enero 8 (Enero 10, kalendaryong Julian), 18 araw 
bago ang Sebat 2, ang tradisyonal na araw ng ka- 
matayan ni Herodes. Isa pang eklipse (bahagya) ang 
naganap noong Disyembre 27 ng 1 B.C.E. (Disyem- 
bre 29, kalendaryong Julian).---Tingnan ang KRONO- 
LOHIYA (Mga eklipseng lunar). 

Ang isa pang paraan ng pagkalkula ay nakasalig 
sa edad ni Herodes nang mamatay ito. Sinasabi ni 
Josephus na ito ay mga 70 taong gulang noon. Sina- 
sabi niya na nang panahong tanggapin ni Herodes 
ang atas nito bilang gobernador ng Galilea (pinetsa- 
han ng 47 B.C.E.), ito ay 15 tadng gulang: ngunit 
kinikilala ng mga iskolar na iyon ay isang pag- 
kakamali, anupat maliwanag na 25 taon ang tinutu- 
koy. (Jewish Antiquities, XVII, 148 [vi, 1]; XIV, 158 
[ix, 2]) Alinsunod dito, naganap ang kamatayan ni 
Herodes noong 2 o 1 B.C.E. Gayunman, dapat na- 
ting isaisip na maraming di-pagkakasuwato sa ulat 
ni Josephus may kaugnayan sa pagpepetsa ng mga 
pangyayari kung kaya hindi lubusang mapananali- 
gan ang kaniyang impormasyon. Para sa pinakama- 
pananaligang katibayan, dapat tayong tumingin sa 
Bibliya. 

Ipinakikita ng taglay nating katibayan na si Hero- 
des ay malamang na namatay noong taong 1 B.C.E. 
Sinasabi sa atin ng istoryador ng Bibliya na si Lucas 
na nagsimulang magbautismo si Juan noong ika-15 
taon ni Tiberio Cesar. (Luc 3:1-3) Namatay si Au- 
gusto noong Agosto 17, 14 C.E. Noong Setyem- 
bre 15, si Tiberio ay hinirang ng Senadong Romano 
bilang emperador. Hindi ginamit ng mga Romano 
ang sistemang batay sa taon ng pagluklok: dahil 
dito, ang ika-15 taon ay sasaklaw mula sa huling ba- 
hagi ng 28 C.E. hanggang sa huling bahagi ng 
29 C.E. Mas matanda si Juan nang anim na buwan 
kaysa kay Jesus at sinimulan niya ang kaniyang mi- 
nisteryo (maliwanag na noong tagsibol ng taóng 
iyon) nang una kay Jesus bilang tagapagpauna ni 
Jesus, anupat inihanda ang daan. (Luc 1:35, 36) Si 
Jesus, na ipinakikita ng Bibliya na ipinanganak no- 
ong taglagas ng ta6ng iyon, ay mga 30 taong gulang 
nang magpabautismo siya kay Juan. (Luc 3:21-23) 
Samakatuwid ay nabautismuhan siya, malamang 


HERODES 974 
ANTIPATER | 
ILANG BAHAGI NG | 
TALAANGKANAN ANTIPATER II at Cypros (kaniyang asawa) 
| 
NG MGA HERODES | | | | | 
PHASAEL HERODES JOSE PHERORAS Salome 
(Pawang malalaking titik an NA DAKILA 
9 di a (Mat 2:1-22: Luc 1:5) 
mga pangalan ng mga lalaki) | 
MGA ASAWA NI HERODES NA DAKILA | 
Doris Mariamne | Mariamne Il Cleopatra Malthace | 
ng 
Jerusalem | 
l L. | 
| 
ANTIPATER ARISTOBULO Cypros HERODES FELIPE ARQUELAO ANTIPAS 
FELIPE Tetrarka Hari ng Judea,  Tetrarka ng Galilea 
ALEJANDRO Salampsio Unang asawa ng Iturea, nang maglaon at Perea; tinutukoy 
ni Herodias Traconite, ay naging ng karamihan 
| | o (Mat 14:3) at kalapit na etnarka bilang “Hari”; 
HERODES AGRIPA I Herodias | mga distrito (Mat 2:22) ikalawang asawa 
Bering pati ha i Selome Salome (Luc 3:1) ni Herodias 
Chalcis Palestina (Gaw (Mat 14:3, 4, 6-8) ao 
12:1-6. 18-23 (Mat 14:1-12; Mar 
:1-6, 18-23) 6:14-29; Luc 3: 
| | | | | 1, 19, 20: 13: 
AGRIPA Il Mariamne Ill Drusila Bernice a 
Hari ng Chalcis; nang maglaon Asawa ni Felix (Gaw KAN 23: salo Wak 
ay binigyan ng teritoryo na (Gaw 24:24) 26:30) 
dating kay Felipe na tetrarka, 
at ng iba pang mga lugar (Nagkaroon si Herodes na Dakila ng limang iba pang asawa, 
(Gaw 25:13, 22-27: 26:1, 2, 19-32) at 15 anak sa kabuuan) 


na noong taglagas, mga Oktubre ng 29 C.E. Kung 
bibilang ng 30 taon pabalik, hahantong tayo sa tag- 
lagas ng 2 B.C.E. bilang ang panahon ng kapanga- 
nakan ng Anak ng Diyos bilang tao. (Ihambing ang 
Luc 3:1, 23 sa hula ni Daniel tungkol sa “pitumpung 
sanlinggo” sa Dan 9:24-27.)--Tingnan ang PITUM- 
PUNG SANLINGGO. 

Ang mga astrologo na dumalaw kay Jesus. 
Sinasabi sa atin ng apostol na si Mateo na pagkata- 
pos na maipanganak si Jesus sa Betlehem “noong 
mga araw ni Herodes na hari,” ang mga astrologo 
mula sa mga silanganing bahagi ay pumaroon sa 
Jerusalem, na nagsasabi na nakita nila ang kani- 
yang bituin noong naroon sila sa silangan. Kaagad 
na nakadama si Herodes ng takot at paghihinala, at 
inalam niya sa mga punong saserdote at mga eskri- 
ba kung ang Kristo ay ipanganganak sa Betlehem. 
Pagkatapos ay ipinatawag niya ang mga astrologo at 
tiniyak mula sa kanila ang panahon ng paglitaw ng 
bituin.--Mat 2:1-7. 

Mapapansin natin na ito ay ilang panahon pagka- 
raan ng kapanganakan ni Jesus, sapagkat wala na 
siya noon sa sabsaban kundi kasama ng kaniyang 


mga magulang sa isang bahay. (Mat 2:11, ihambing 
ang Luc 2:4-7.) Nang hindi bumalik kay Herodes 
ang mga astrologo upang sabihin kung nasaan ang 
bata, iniutos ng hari na patayin ang lahat ng batang 
lalaki na mula dalawang tadng gulang pababa sa 
buong Betlehem at sa mga distrito nito. Samanta- 
la, dinala si Jesus ng kaniyang mga magulang sa 
Ehipto bilang pagsunod sa babala ng Diyos. (Mat 
2:12-18) Ang kamatayan ni Herodes ay malayong 
naganap bago ang 1 B.C.E., sapagkat, kung magka- 
kagayon, si Jesus (na ipinanganak noong mga Oktu- 
bre 1, 2 B.C.E.) ay wala pang tatlong buwan noon. 
Sa kabilang dako, hindi kailangang si Jesus ay da- 
lawang taong gulang nang mangyari ang pagpatay 
sa mga bata, maaari pa ngang wala pa siyang 
isang tadng gulang, sapagkat ang pagkalkula ni He- 
rodes ay mula noong panahong lumitaw ang bituin 
sa mga astrologo habang naroon ang mga ito sa si- 
langan. (Mat 2:1, 2, 7-9) Ito ay maaaring isang yug- 
to na ilang buwan, sapagkat kung ang mga astrologo 
ay nanggaling sa sinaunang sentro ng astrolohiya, 
ang Babilonya o Mesopotamia, na malamang na 
siyang nangyari, iyon ay isang napakahabang pag- 


975 


lalakbay. Gumugol ang mga Israelita ng di-kukula- 
ngin sa apat na buwan sa paglalakbay nang pa- 
balikin sila mula sa Babilonya noong 537 B.C.E. 
Maliwanag na ipinalagay ni Herodes na kung pa- 
patayin ang lahat ng sanggol na hanggang dala- 
wang taong gulang ay tiyak na mapapatay niya ang 
isang ito na ipinanganak na “hari ng mga Judio.” 
(Mat 2:2) Di-nagtagal pagkatapos nito, si Herodes ay 
namatay, ipinahihiwatig ito ng hindi pananatili ni 
Jesus nang napakahabang panahon sa Ehipto.---Mat 
2:19-21. 

Samakatuwid, maaari nating ipalagay na ang kro- 
nolohiya ng Bibliya, datos ng astronomiya, at taglay 
nating mga ulat ng kasaysayan ay tumutukoy sa pa- 
nahon ng kamatayan ni Herodes bilang 1 B.C.E., 
o posible pa nga na noong maagang bahagi ng 1 C.E. 

2. Si Herodes Antipas, anak nina Herodes na Da- 
kila at Malthace, isang babaing Samaritana. Pinalaki 
siya sa Roma kasama ng kaniyang kapatid na si Ar- 
quelao. Sa testamento ni Herodes, si Antipas ang hi- 
nirang upang tumanggap ng pagkahari, ngunit sa 
huling sandali ay binago ni Herodes ang kaniyang 
testamento, anupat si Arquelao ang hinirang. Tinu- 
tulan ni Antipas ang testamento sa harap ni Augus- 
to Cesar, na nagtibay naman sa pag-aangkin ni Ar- 
quelao ngunit hinati ang kaharian, anupat ibinigay 
kay Antipas ang tetrarkiya ng Galilea at Perea. 
Ang “tetrarka,” nangangahulugang “tagapamahala 
ng isang kapat' ng isang probinsiya, ay isang termi- 
no na ikinakapit sa isang nakabababang tagapa- 
mahala ng distrito o prinsipe ng isang teritoryo. 
Gayunman, maaaring ang karaniwang tawag sa ka- 
niya ay Hari, gaya ng tawag kay Arquelao.---Mat 
14:9: Mar 6:14, 22, 25-27. 

Napangasawa ni Antipas ang anak na babae ni 
Aretas, hari ng Arabia, na ang kabisera ay nasa Pet- 
ra. Ngunit sa isa sa mga paglalakbay niya patungong 
Roma, dinalaw ni Antipas ang kaniyang kapatid sa 
ama na si Herodes Felipe, ang anak nina Herodes na 
Dakila at Mariamne I (hindi si Felipe na tetrarka). 
Noong pagdalaw na iyon, nagkagusto siya sa asawa 
ni Felipe na si Herodias, na ambisyosa sa posisyon. 
Isinama niya ito sa Galilea at kinuha bilang asawa, 
anupat diniborsiyo ang anak ni Aretas at pinauwi 
iyon sa tahanan nito. Ang mapang-insultong pagki- 
los na ito ay nagbunga ng digmaan. Sinalakay ni 
Aretas ang teritoryo ni Antipas at nagdulot ng ma- 
lalaking pinsala sa kaniya, anupat muntik na siyang 
mapabagsak. Nailigtas si Antipas sa pamamagitan 
ng pag-apela sa Roma na nagpalabas naman ng utos 
mula sa emperador na bihagin o patayin si Aretas. 

Natamo ni Antipas ang malaking pabor ni Tiberio 
Cesar, na kahalili ni Augusto. Palibhasa'y isang ta- 
gapagtayo na tulad ng kaniyang ama, ngunit sa mas 
maliit na antas, si Antipas ay nagtayo ng isang lun- 


HERODES 


sod sa Lawa ng Genesaret (Dagat ng Galilea, o Tibe- 
rias) at tinawag itong Tiberias, ayon sa pangalan ng 
emperador. (Ju 6:1, 23) Ang isa pang lunsod, ang 
Julias, ay ipinangalan niya sa asawa ni Augusto, si 
Julia (mas kilala sa tawag na Livia). Nagtayo rin siya 
ng mga kuta, mga palasyo, at mga dulaan. 

Pinatay si Juan na Tagapagbautismo. Ang 
mapangalunyang kaugnayan ni Herodes Antipas 
kay Herodias ang naging dahilan ng pagsaway sa 
kaniya ni Juan na Tagapagbautismo. Angkop la- 
mang na ituwid ni Juan si Antipas sa bagay na ito, 
sapagkat si Antipas ay nag-aangking isang Judio at 
sa gayo'y nasa ilalim ng Kautusan. Inilagay ni An- 
tipas si Juan sa bilangguan, anupat nais itong pata- 
yin, ngunit natatakot siya sa mga tao, na nanini- 
walang si Juan ay isang propeta. Gayunpaman, 
noong minsang magdiwang ng kaarawan ni Anti- 
pas, labis siyang napalugdan ng anak na babae ni 
Herodias anupat sumumpa siyang ibigay rito ang 
anumang hingin nito. Inutusan ni Herodias ang ka- 
niyang anak na hingin ang ulo ni Juan. Bagaman 
ayaw ni Herodes, napilitan siyang sumang-ayon 
upang hindi siya mapahiya sa mga dumalo sa pag- 
diriwang at dahil din sa kaniyang sumpa. (Gayun- 
man, sa ilalim ng Kautusan ay hindi niya dapat tu- 
parin ang isang sumpa na magsagawa ng isang 
ilegal na gawa, gaya ng pagpaslang.)--Mat 14:3-12, 
Mar 6:17-29. 

Pagkatapos nito, nang marinig ni Antipas ang 
tungkol sa ministeryo ni Jesus ng pangangaral, pag- 
papagaling, at pagpapalayas ng mga demonyo, na- 
takot siya, anupat nangamba na baka si Jesus ay ta- 
lagang si Juan na ibinangon mula sa mga patay. 
Mula noon ay gustung-gusto niyang makita si Jesus, 
maliwanag na hindi upang marinig ang ipinanga- 
ngaral nito, kundi upang matiyak kung tama ang 
iniisip niya.--Mat 14:1, 2, Mar 6:14-16, Luc 9:7-9. 

Malamang na noong isang pagkakataon nang du- 
maraan si Jesus sa Perea patungo sa Jerusalem ay 
sinabi sa kaniya ng mga Pariseo: “Umalis ka at yu- 
maon mula rito, sapagkat ibig kang patayin ni He- 
rodes.” Maaaring si Herodes ang nagpasimula ng 
usap-usapang ito, anupat umaasang mapaalis si Je- 
sus mula sa kaniyang teritoryo dahil sa takot, sapag- 
kat maaaring natatakot si Herodes na muling pag- 
buhatan ng kamay at patayin ang isang propeta ng 
Diyos. Maliwanag na tinutukoy ang katusuhan ni 
Herodes, sa kaniyang tugon ay tinawag ni Jesus si 
Herodes na ang “sorrang iyon.”--Luc 13:31-33. 

Ang “Lebadura ni Herodes.” Noong panahon 
ng pamamahala ni Herodes Antipas ay binabalaan 
ni Jesus ang kaniyang mga tagasunod: “Maging ma- 
pagmasid kayo, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga 
Pariseo at sa lebadura ni Herodes.” (Mar 8:15) Ang 
dalawang sektang ito, ang mga Pariseo at ang mga 


HERODES 


Herodiano, o mga tagasunod sa partido ni Herodes, 
ay salansang kay Jesu-Kristo at sa kaniyang mga 
turo, at bagaman may alitan sa pagitan nila, kapuwa 
nila itinuring si Kristo bilang kaaway at nagkaisa sila 
laban sa kaniya. Ang mga Herodiano ay mas intere- 
sado sa pulitika kaysa sa relihiyon, sinasabing ina- 
angkin nilang sumusunod sila sa Kautusan ngunit 
naniniwala sila na kaayon ng kautusan na kilalanin 
ng mga Judio ang isang banyagang prinsipe (sapag- 
kat ang mga Herodes ay hindi tunay na mga Judio, 
kundi mga Idumeano). Ang mga Herodiano ay lub- 
hang makabayan at hindi sumusuporta sa ideya ng 
teokratikong pamamahala sa ilalim ng mga haring 
Judio ni sa pamamahala ng Roma, kundi ang nais 
nila ay maisauli ang pambansang kaharian sa ilalim 
ng isa sa mga anak ni Herodes. 

Isang halimbawa na nagsisiwalat ng kanilang ma- 
kabayang “lebadura” ay ang mapandayang tanong 
na iniharap nila, kasama ng mga Pariseo, upang hu- 
lihin si Jesus: “Kaayon ba ng kautusan na magbayad 
ng pangulong buwis kay Cesar o hindi? Magbaba- 
yad ba kami, o hindi kami magbabayad?” (Mar 
12:13-15) Tinawag sila ni Jesus na “mga mapagpa- 
imbabaw,” at ipinakitang mapagbantay siya sa ka- 
nilang “lebadura,” sapagkat hindi nila natutulan ang 
kaniyang tugon, anupat binigo ang kanilang inten- 
siyon na maakusahan siya ng sedisyon o masulsu- 
lan ang bayan laban sa kaniya.---Mat 22:15-22. 

Ginawang Katatawanan si Jesus. Noong hu- 
ling araw ng buhay ni Jesus sa lupa, nang dalhin 
siya sa harap ni Poncio Pilato at marinig ni Pilato na 
si Jesus ay taga-Galilea, ipinadala siya ni Pilato kay 
Herodes Antipas (noon ay nasa Jerusalem) na taga- 
pamahala ng distrito (tetrarka) ng Galilea, sapagkat 
nagkaproblema si Pilato sa mga taga-Galilea. (Luc 
13:1; 23:1-7) Pagkakita kay Jesus, si Herodes ay nag- 
saya, hindi dahil nababahala siya sa kapakanan ni 
Jesus o ibig niyang gumawa ng anumang tunay na 
pagsisikap na alamin ang katotohanan o kabulaanan 
tungkol sa mga paratang na dinala ng mga saserdo- 
te at mga eskriba laban dito, kundi dahil nais niyang 
makita si Jesus na magsagawa ng tanda. Tinanggi- 
han itong gawin ni Jesus, at tahimik lamang siya 
nang tanungin siya ni Herodes “ng maraming sali- 
ta.” Alam ni Jesus na pinilit lamang siyang humarap 
kay Herodes bilang isang paraan ng panlilibak. Pa- 
libhasa'y nabigo kay Jesus, nilait siya ni Herodes 
at ginawa siyang katatawanan sa pamamagitan ng 
pagdadamit sa kaniya ng maningning na kasuutan 
at ipinabalik siya kay Pilato, na siyang nakatataas na 
awtoridad may kaugnayan sa Roma. Dating mag- 
kaaway sina Pilato at Herodes, posibleng dahil sa 
ilang akusasyon ni Herodes laban kay Pilato. Ngunit 
ang pagkilos na iyon ni Pilato ay nakalugod kay He- 
rodes at naging magkaibigan sila.---Luc 23:8-12. 


976 


Di-kalaunan pagkatapos ng Pentecostes ng 
33 C.E., matapos palayain sina Pedro at Juan ng 
mga lider ng relihiyon, sinabi ng mga alagad sa ka- 
nilang panalangin sa Diyos: “Kapuwa si Herodes 
[Antipas] at si Poncio Pilato kasama ang mga tao ng 
mga bansa at kasama ang mga tao ng Israel ay to- 
too ngang nagkatipon sa lunsod na ito laban sa 
iyong banal na lingkod na si Jesus . . . At ngayon, 
Jehova, pagtuunan mo ng pansin ang kanilang mga 
banta, at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na pa- 
tuloy na salitain ang iyong salita nang buong kata- 
pangan.”---Gaw 4:23, 27-29. 

Sa Gawa 13:1, ang Kristiyanong si Manaen ay ti- 
nutukoy na tinuruang kasama ni Herodes na taga- 
pamahala ng distrito. Yamang pinalaki si Antipas sa 
Roma kasama ng isang pribadong mamamayan, 
maaaring ipinahihiwatig ng sinabi ng Bibliya na sa 
Roma tumanggap si Manaen ng kaniyang edukas- 
yon. 

Ipinatapon sa Gaul. Nang si Agripa I ay ga- 
wing hari ni Gayo Cesar (Caligula) sa tetrarkiya ni 
Felipe, sinumbatan ng asawa ni Antipas na si Hero- 
dias ang kaniyang asawa, anupat sinabing dahil la- 
mang sa kakuparan nito kung kaya hindi ito tu- 
manggap ng pagkahari. Iginiit niya na yamang si 
Antipas ay isa nang tetrarka, gayong kung ihaham- 
bing ay dating walang katungkulan si Agripa, dapat 
itong pumaroon sa Roma at hilingin kay Cesar na 
maging isang hari. Nang maglaon ay pumayag ito 
dahil sa patuloy na panggigipit ng kaniyang asawa. 
Ngunit ikinagalit ni Caligula ang ambisyosong kahi- 
lingan ni Antipas at, palibhasa'y naniwala siya sa 
mga akusasyon ni Agripa, ipinatapon niya si Anti- 
pas sa Gaul (ang lunsod ng Lyons, Pransiya), nang 
dakong huli ay namatay ito sa Espanya. Si Herodias, 
bagaman maaari sana siyang makaiwas sa kaparu- 
sahan dahil kapatid siya ni Agripa, ay sumama sa 
kaniyang asawa, malamang na dahil sa amor pro- 
pio. Ang tetrarkiya ni Antipas at, matapos siyang 
ipatapon, ang kaniyang salapi, gayundin ang mga 
ari-arian ni Herodias, ay ibinigay kay Agripa I. Sa 
gayon si Herodias ang dahilan ng dalawang malala- 
king kasawian ni Antipas: ang muntik na niyang 
pagkatalo sa kamay ni Haring Aretas at ang pagpa- 
patapon sa kaniya. 

3. Si Herodes Agripa I. Apo ni Herodes na Daki- 
la. Siya ay anak ni Aristobulo, na anak naman ni He- 
rodes na Dakila kay Mariamne I, apo ng mataas na 
saserdoteng si Hyrcanus II. Si Aristobulo ay ipina- 
patay ni Herodes na Dakila. Si Agripa ang kahuli- 
hulihang Herodes na naging hari ng buong Palesti- 
na, gaya ng kaniyang lolo. 

Ang Maagang Bahagi ng Kaniyang Buhay. 
Ang posisyon ni Agripa bilang “Herodes na hari" ay 
natamo sa pamamagitan ng maraming pagmama- 


977 


niobra at sa tulong ng kaniyang mga kaibigan sa 
Roma. (Gaw 12:1) Yamang nag-aral sa Roma kasa- 
ma ng anak ni Emperador Tiberio na si Drusus at 
ng pamangkin nitong si Claudio, siya ay naging ki- 
lala sa mga prominenteng grupo roon. Siya ay napa- 
kagastador at mapagwalang-bahala. Nang mabaon 
sa utang, anupat nagkautang ng salapi maging sa 
ingatang-yaman ng Roma, umalis siya sa Roma at 
tumakas patungong Idumea. Nang maglaon, sa tu- 
long ng kaniyang kapatid na si Herodias at ng kani- 
yang asawang si Cypros (anak ng pamangkin ni He- 
rodes na Dakila, na ang asawa ay anak ni Herodes), 
nakapanirahan siya nang ilang panahon sa Tiberias. 
Bumangon ang isang away sa pagitan niya at ni An- 
tipas, anupat napilitan siyang umalis. Nang dakong 
huli, nakabalik siya sa Roma at natamo ang pabor ni 
Tiberio Cesar. 

Gayunman, isang padalus-dalos na pananalita 
ni Agripa ang ikinagalit ni Emperador Tiberio. Sa 
isang pagkakataon ay nasabi niya kay Gayo (Caligu- 
la), na naging kaibigan niya, na sana ay maging 
emperador na ito (si Gayo). Narinig ito ng lingkod ni 
Agripa at nakarating kay Tiberio, na nagpatapon 
naman kay Agripa sa bilangguan. Sa loob ng ilang 
buwan ay nasa balag ng alanganin ang kaniyang 
buhay, ngunit pagkaraan ng ilang buwan ay nama- 
tay si Tiberio at si Caligula ang naging emperador. 
Pinalaya nito si Agripa at itinaas siya sa posisyon na 
hari sa mga teritoryong pinamahalaan ng kaniyang 
yumaong tiyo na si Felipe. 

Pinaboran ng mga Romanong Emperador. 
Palibhasa'y naiinggit si Herodias sa posisyon ng ka- 
niyang kapatid bilang hari, hinikayat niya ang kani- 
yang asawang si Herodes Antipas, na isa lamang 
tetrarka, na humiling ng isang kaharian sa bagong 
emperador sa Roma. Ngunit siniraan ni Agripa si 
Antipas. Iniharap niya kay Gayo (Caligula) ang mga 
paratang na si Antipas ay nakipag-alyansa kay Se- 
janus na nakipagsabuwatan laban kay Tiberio at ga- 
yundin sa mga Parto, na hindi naman maikaila ni 
Antipas. Naging dahilan ito upang maipatapon si 
Antipas. Ang mga teritoryo ni Antipas, ang Galilea 
at Perea, ay idinagdag sa kaharian ni Agripa. Sa 
isang bahagi ng ulat ni Josephus ay sinabi niya na 
si Caligula ang nagbigay kay Agripa ng mga pamu- 
nuang ito, at sa dalawang iba pa ay sinabi niya na si 
Claudio ang gumawa nito. Malamang na si Caligula 
ang nagbitiw ng pangako, at pinagtibay ito ni Clau- 
dio. 

Noong pagkakataong mapaslang si Caligula, na 
pinetsahan ng mga iskolar ng 41 C.E., si Agripa 
ay nasa Roma. Siya ang nagsilbing tagapag-ugnay, 
o tagapagkasundo, sa pagitan ng Senado at ng kani- 
yang kaibigan, ang bagong emperador na si Claudio. 
Ipinakita ni Claudio ang kaniyang pasasalamat sa 


HERODES 


pamamagitan ng pagkakaloob kay Agripa ng teri- 
toryo ng Judea at Samaria at ng kaharian ni Lisa- 
nias. Si Agripa ngayon ang naging tagapamahala 
ng halos mismong pamunuan na hinawakan ng ka- 
niyang lolo na si Herodes na Dakila. Noong pana- 
hong iyon ay hiningi ni Agripa, at tinanggap na- 
man, ang kaharian ng Chalcis mula kay Claudio, 
para sa kaniyang kapatid na si Herodes. (Ang Hero- 
des na ito ay binanggit lamang sa kasaysayan bi- 
lang hari ng Chalcis, isang maliit na teritoryo sa K 
dalisdis ng kabundukan ng Anti-Lebanon.) 

Nanuyo sa mga Judio, Inusig ang mga Kris- 
tiyano. Nanuyo si Agripa sa mga Judio, anupat 
nag-angking isang debotong tagapagtaguyod ng Ju- 
daismo. Si Caligula, na nag-aangking isang diyos, ay 
nagpasiyang magtayo ng isang estatuwa ng kani- 
yang sarili sa templo sa Jerusalem, ngunit matakti- 
ka siyang nahikayat ni Agripa na huwag gawin 
iyon. Nang maglaon ay nagsimulang magtayo si 
Agripa ng isang pader sa palibot ng H karatig-pook 
ng Jerusalem. Para kay Claudio, ito ay waring pag- 
papatibay ng lunsod laban sa anumang pagsalakay 
ng Roma sa hinaharap. Dahil dito, iniutos ni Claudio 
kay Agripa na itigil ito. Pinabulaanan ni Agripa ang 
kaniyang pag-aangkin na isa siyang mananamba ng 
Diyos sa pamamagitan ng pagsuporta at pagsasaa- 
yos ng mga palaro para sa mga gladyador at iba 
pang mga paganong palabas sa dulaan. 

Si Agripa ay tinanggap ng mga Judio dahil nag- 
mula siya sa Hasmoneanong angkan sa pamilya ng 
kaniyang lola na si Mariamne. Habang itinataguyod 
ang pakikipaglaban ng mga Judio sa ilalim ng pa- 
matok ng Roma, labis din niyang pinag-usig ang 
mga Kristiyano, na sa pangkalahatan ay kinapootan 
ng di-sumasampalatayang mga Judio. “Pinatay niya 
si Santiago na kapatid ni Juan sa pamamagitan ng 
tabak.” (Gaw 12:1, 2) Nang makitang ikinalugod 
ito ng mga Judio, inaresto niya at ibinilanggo si 
Pedro. Sinaklolohan at pinalaya ng isang anghel si 
Pedro: bilang resulta, isang malaking kaguluhan 
ang bumangon sa gitna ng mga kawal ni Agripa 
at pinarusahan ang mga bantay ni Pedro.---Gaw 
12:3-19. 

Pinatay ng Anghel ng Diyos. Biglang nag- 
wakas ang pamamahala ni Agripa. Sa Cesarea, sa 
isang kapistahan bilang parangal kay Cesar, nagda- 
mit siya ng maharlikang kasuutan at nagsimulang 
bumigkas ng isang pangmadlang pahayag sa nag- 
kakatipong mga tao mula sa Tiro at Sidon, na humi- 
hiling sa kaniya ng kapayapaan. Bilang tugon, ang 
mga tagapakinig ay sumigaw: “Tinig ng isang diyos, 
at hindi ng tao!” Iniuulat ng Bibliya ang dagliang 
pagpatay sa kaniya bilang isang nahatulang mapag- 
paimbabaw: “Kaagad siyang sinaktan ng anghel ni 
Jehova, sapagkat hindi niya ibinigay sa Diyos ang 


HERODES 


kaluwalhatian, at siya ay kinain ng mga uod at na- 
lagutan ng hininga.”--Gaw 12:20-23. 

Itinatakda ng mga kronologo ang kamatayan ni 
Haring Herodes Agripa I sa 44 C.E., sa edad na 54 
pagkatapos niyang maghari nang tatlong taon sa 
buong Judea. Naiwan niya ang kaniyang anak na la- 
laking si Herodes Agripa Il at ang kaniyang mga 
anak na babae na sina Bernice (Gaw 25:13), Drusi- 
la na asawa ni Gobernador Felix, at Mariamne II. 
--Gaw 24:24. 

4. Si Herodes Agripa II. Apo sa tuhod ni Herodes 
na Dakila. Siya ay anak ni Herodes Agripa I at ng 
asawa nito na si Cypros. Sa kaniya nagwakas ang 
mga prinsipe ng angkan ng mga Herodes, ayon sa 
mga istoryador. Si Agripa ay may tatlong kapatid 
na babae na nagngangalang Bernice, Drusila, at 
Mariamne II. (Gaw 25:13, 24:24) Pinalaki siya sa 
sambahayan ng emperador sa Roma. Namatay ang 
kaniyang ama nang siya ay 17 taong gulang pa la- 


Baryang bronse na may larawan ni Domitian 
at sa kabilang panig ay may pangalang 
Haring Agripa (II) 


mang, at inakala ng mga tagapayo ni Empera- 
dor Claudio na napakabata pa niya upang mamaha- 
la sa mga pinamumunuan ng kaniyang ama. Dahil 
dito, nag-atas na lamang si Claudio ng mga gober- 
nador sa mga teritoryo. Pagkatapos mamalagi nang 
ilang panahon sa Roma, si Agripa Il ay ginawang 
hari ng Chalcis, isang maliit na prinsipalidad sa kan- 
luraning dalisdis ng Kabundukan ng Anti-Lebanon, 
nang mamatay ang kaniyang tiyo (si Herodes na 
hari ng Chalcis). 

Di-nagtagal pagkatapos nito, inatasan siya ni 
Claudio na maging hari sa mga tetrarkiya na dating 
hawak nina Felipe at Lisanias. (Luc 3:1) Ibinigay rin 
sa kaniya ang pangangasiwa sa templo ng Jerusa- 
lem at pinagkalooban siya ng awtoridad na mag- 
atas ng mga mataas na saserdoteng Judio. Ang 
kaniyang mga nasasakupan ay dinagdagan pa ng 
kahalili ni Claudio na si Nero, na nagkaloob sa kani- 
ya ng Tiberias at Taricheae sa Galilea at ng Julias sa 
Perea kasama ang mga sakop na bayan nito. 


978 


Nang maglaon, ibinaling ni Agripa ang kaniyang 
pansin sa pagpapagawa ng kasudlong sa palasyong 
itinayo ng mga haring Hasmoneano sa Jerusalem. 
Dahil maaari na niya ngayong masdan mula sa ka- 
sudlong na ito sa palasyo kung ano ang nangyayari 
sa looban ng templo, nagtayo ang mga Judio ng 
isang pader na nakatabing sa kaniyang natatanaw 
at nakaharang din sa tanawin mula sa isang ma- 
gandang puwesto para sa mga bantay na Romano. 
Minasama ito kapuwa ni Herodes at ni Festo, ngunit 
nang umapela ang mga Judio kay Nero, pinahintu- 
lutan ng emperador na manatili ang pader. Pina- 
ganda rin ni Agripa ang Cesarea Filipos (na ang 
pangalan ay pinalitan niya ng Neronias bilang para- 
ngal kay Nero). Bilang pagtulad sa kaniyang ama, 
nagtayo siya ng isang dulaan sa Berytus, sa Fenicia, 
anupat ginugulan ng napakalaking halaga ang mga 
palabas doon. 

Kumalat ang usap-usapan noon na si Agripa ay 
may insestong relasyon sa kaniyang kapatid na si 
Bernice bago pa nito napangasawa ang hari ng Cili- 
cia. (Jewish Antiquities, ni F. Josephus, XX, 145, 
146 [vii, 3]) Hindi binanggit ni Josephus kung si 
Agripa ay nag-asawa o hindi. 

Nang maging malinaw na ang paghihimagsik ng 
mga Judio laban sa pamatok ng Roma (66-70 C.E.) 
ay ikapapahamak ng bansa, hinikayat sila ni Agripa 
na huwag maging panatiko. Yamang walang ibinu- 
nga ang kaniyang mga pamamanhik, pinabayaan 
niya ang mga Judio at pumanig sa hukbong Ro- 
mano, anupat nasugatan ng isang batong panghi- 
lagpos sa aktuwal na pakikipaglaban. 

Ang Pagtatanggol ni Pablo sa Harap Niya. 
Unang binanggit sa Kasulatan si Haring Herodes 
Agripa II at ang kaniyang kapatid na si Bernice no- 
ong panahon ng kanilang pagdalaw kay Goberna- 
dor Festo bilang pagbibigay-galang, noong mga ta- 
ong 58 C.E. (Gaw 25:13) Hinalinhan ni Festo si 
Gobernador Felix. Noong panahon ng pagkagober- 
nador ni Felix ay inakusahan ng mga Judio ang 
apostol na si Pablo, ngunit nang umalis si Felix sa 
katungkulan, nais niyang kamtin ang pabor ng 
mga Judio at iniwang nakagapos si Pablo. (Gaw 
24:27) Mangyari pa, si Felix ay bayaw ni Agripa, 
yamang napangasawa nito ang kapatid ni Agripa 
na si Drusila. (Gaw 24:24) Samantalang hinihintay 
ni Pablo na dinggin ang kaniyang apela kay Cesar 
(Gaw 25:8-12), sinabi ni Haring Agripa kay Gober- 
nador Festo na nais niyang pakinggan ang sasabi- 
hin ni Pablo. (Gaw 25:22) Nagalak si Pablo na gawin 
ang kaniyang pagtatanggol sa harap ni Agripa, na 
tinukoy niya na “dalubhasa sa lahat ng mga kauga- 
lian at gayundin sa mga pagtatalo sa gitna ng mga 
Judio.” (Gaw 26:1-3) Ang mapuwersang argumen- 
to ni Pablo ay umantig kay Agripa na magsabi: “Sa 


979 


maikling panahon ay mahihikayat mo akong ma- 
ging Kristiyano.” Dito ay sumagot si Pablo: “Hinihi- 
ling ko sa Diyos na kahit sa maikling panahon man 
o sa mahabang panahon, hindi lamang ikaw kun- 
di gayundin ang lahat ng mga nakikinig sa akin 
ngayon ay maging mga taong gaya ko rin na- 
man, maliban sa mga gapos na ito.” (Gaw 26:4-29) 
Naipasiya nina Agripa at Festo na si Pablo ay wa- 
lang-sala ngunit, yamang umapela ito kay Cesar, 
kailangan itong ipadala sa Roma para sa paglilitis. 
--Gaw 26:30-32. 

Pagkatapos na mawasak ang Jerusalem noong 
70 C.E., si Herodes Agripa kasama ang kaniyang ka- 
patid na si Bernice ay lumipat sa Roma, kung saan 
ibinigay sa kaniya ang katungkulan ng pretor. Si 
Agripa ay namatay na walang anak noong mga 
100 C.E. 

5. Si Herodes Felipe. Anak ni Herodes na Dakila 
kay Mariamne II, na anak ng mataas na saserdoteng 
si Simon. Si Felipe ang unang asawa ni Herodias, na 
dumiborsiyo sa kaniya upang mapangasawa ng ka- 
niyang kapatid sa ama na si Herodes Antipas. Bina- 
banggit siya nang pahapyaw sa Bibliya sa Mateo 
14:3, Marcos 6:17, 18, at Lucas 3: 19. 

Ang pangalang Herodes Felipe ay ginagamit 
upang ipakitang iba pa siya kay Felipe na tetrarka, 
sapagkat ang huling nabanggit, ayon kay Josephus, 
ay anak din ni Herodes na Dakila sa ibang asawa, 
kay Cleopatra ng Jerusalem. 

Lumilitaw na si Felipe ay nakahanay na humalili 
sa trono ng kaniyang ama, bilang sumunod na na- 
katatanda pagkatapos ng kaniyang mga kapatid sa 
ama na sina Antipater, Alejandro, at Aristobulo, 
na pawang pinatay ng kanilang ama. Itinala siya sa 
isa sa naunang mga testamento ni Herodes bilang 
nakahanay kasunod ni Antipater. Ngunit nilampa- 
san siya sa pinakahuling testamento ni Herodes, 
anupat ang kaharian ay napunta kay Arquelao. Ini- 
lalahad ni Josephus na inalis ni Herodes ang panga- 
lan ni Felipe mula sa kaniyang testamento sapagkat 
nabatid ni Mariamne II, na ina ni Felipe, ang paka- 
na ni Antipater laban kay Herodes ngunit hindi ito 
isiniwalat. 

Si Felipe ay nagkaroon ng isang anak na babae, si 
Salome, kay Herodias. Maliwanag na si Salome ang 
sumayaw sa harap ni Herodes Antipas at, sa tagu- 
bilin ng kaniyang ina, hiningi niya ang ulo ni Juan 
na Tagapagbautismo.---Mat 14:1-13, Mar 6:17-29. 

6. Si Felipe na tetrarka. Anak ni Herodes na Da- 
kila sa kaniyang asawang si Cleopatra ng Jerusa- 
lem. Pinalaki siya sa Roma. Napangasawa niya si 
Salome na anak nina Herodes Felipe at Herodias. 
Nang mamatay ang kaniyang ama, hinati ni Au- 
gusto Cesar ang kaharian, anupat ibinigay kay Fe- 
lipe ang tetrarkiya ng Iturea, Traconite, at iba pang 


HERODES, MGA TAGASUNOD SA PARTIDO NI 


kalapit na mga distrito, na may taunang kita sa bu- 
wis na 100 talento. (Marahil ang Iturea ay idinag- 
dag nang dakong huli kung kaya hindi ito binanggit 
ni Josephus.) Namahala siya nang mahigit 30 taon. 
Sinabi ni Josephus: “Sa kaniyang pangangasiwa sa 
pamahalaan ay nagpakita siya ng katamtaman at 
mapagparayang disposisyon. Sa katunayan, ginu- 
gol niya ang lahat ng kaniyang panahon sa teritor- 
yong nasasakupan niya.” Nagpatuloy si Josephus 
sa pagsasabing umuupo si Felipe upang humatol 
saanman siya naroon at kaagad niyang dinirinig 
ang mga kaso. Namatay siya sa Julias at inilibing 
na may malaking pagpaparangya. Yamang wala 
siyang naiwang mga anak, idinagdag ni Empera- 
dor Tiberio ang kaniyang tetrarkiya sa probinsi- 
ya ng Sirya.--Jewish Antiquities, XVIII, 106-108 
(iv, 6). 

Ang pangalan ni Felipe ay binanggit nang minsan 
sa Bibliya may kaugnayan sa panahon ng minister- 
yo ni Juan na Tagapagbautismo. (Luc 3:1) Ipinakiki- 
ta ng teksto roon, kasama ng impormasyon tungkol 
sa mga paghahari nina Augusto at Tiberio, na si- 
nimulan ni Juan ang kaniyang ministeryo noong 
29 C.E. 


HERODES, MGA TAGASUNOD SA PAR- 
TIDO NI. Maliwanag na ang mga ito ay mga 
Judiong kapartido o tagasunod sa partido ng dinas- 
tiya ng mga Herodes, na tumanggap ng awtoridad 
nito mula sa Roma. Noong panahon ng ministeryo 
ni Jesu-Kristo sa lupa, si Herodes Antipas ang na- 
ngunguna sa dinastiyang ito. 

Ang mga Herodiano ay hindi binabanggit sa se- 
kular na kasaysayan, at kakaunti ang pagtukoy sa 
kanila sa Kasulatan. (Mat 22:16, Mar 3:6, 12:13) Ga- 
yunman, may mahigpit na mga pagtutol sa panini- 
wala ng ilan na ang mga Herodiano ay mga lingkod 
sa sambahayan ni Herodes, na sila ay kaniyang mga 
kawal, o na sila ay kaniyang mga opisyal ng korte. 

Kung tungkol sa pulitika, ang mga Herodiano ay 
nasa gitna, anupat sa isang panig ay sinasalansang 
ng mga Pariseo at mga panatikong Judio na nagta- 
taguyod ng isang kahariang Judio na lubusang ma- 
laya sa kontrol ng Roma, at sa kabilang panig na- 
man ay sinasalansang niyaong mga nagtataguyod 
ng lubusang pagpapasakop ng Judea sa Imperyo ng 
Roma. Malamang na ang ilan sa mga Saduceo, na 
itinuturing na may independiyente at di-panatikong 
pangmalas sa Judaismo, ay kaanib ng kaisipang He- 
rodiano. Ang huling nabanggit na konklusyong ito 
ay batay sa mga ulat nina Mateo at Marcos may ka- 
ugnayan sa pananalita ni Jesus tungkol sa lebadura. 
Ayon sa Mateo 16:6, sinabi ni Jesus, “Mag-ingat 
kayo sa lebadura ng mga Pariseo at mga Sadu- 
ceo,” samantalang ang Marcos 8:15 ay nagsasabi, 
“Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at sa 


HERODIAS 


lebadura ni Herodes.” Idiniriin ng pag-ulit sa sali- 
tang “lebadura” na may pagkakaiba sa tiwaling mga 
turo ng dalawang partido. Sa halip na “Herodes,” 
ang huling nabanggit na tekstong ito ay kababasa- 
han ng “mga Herodiano" sa ilang manuskrito, sama- 
katuwid nga, ang Chester Beatty Papyrus No. 1 (P4), 
ang Codex Washingtonianus I, at ang Codex Kori- 
dethianus.-- The Interpreter's Dictionary of the Bi- 
ble, inedit ni G. A. Buttrick, 1962, Tomo 2, p. 594; 
Our Bible and the Ancient Manuscripts, ni Sir Frede- 
ric Kenyon, 1958, p. 215, 216. 

Isang bagay ang tiyak: ang mga tagasunod sa 
partido ni Herodes at ang mga Pariseo, bagaman 
hayagang salansang sa isa't isa sa kanilang mga 
pangmalas sa pulitika at Judaismo, ay matibay 
na nagkakaisa sa kanilang matinding pagsalansang 
kay Jesus. Di-kukulangin sa dalawang pagkakataon 
na ang naglalabanang mga partidong ito ay nag- 
sanggunian kung ano ang pinakamabuting paraan 
upang patayin ang kapuwa nila kalabang ito. Ang 
unang pangyayaring nakaulat ay di-kalaunan pag- 
katapos ng Paskuwa, 31 C.E., noong panahon ng da- 
kilang ministeryo ni Jesus sa Galilea. Nang maki- 
tang pinanauli ni Jesus ang tuyot na kamay ng 
isang lalaki habang Sabbath, “lumabas ang mga Pa- 
riseo at kaagad na nagsimulang makipagsangguni- 
an sa mga tagasunod sa partido ni Herodes laban 
sa kaniya, upang patayin siya.”--Mar 3:1-6, Mat 
12:9-14. 

Ang ikalawang pangyayaring nakaulat ay pagka- 
raan ng halos dalawang taon, tatlong araw na la- 
mang bago patayin si Jesus, nang ang mga alagad 
ng mga Pariseo at ang mga tagasunod sa partido ni 
Herodes ay magtulung-tulong upang ilagay si Jesus 
sa pagsubok may kinalaman sa pagbubuwis. Ang 
mga lalaking ito ay lihim na inupahan “upang mag- 
kunwaring sila ay matuwid, nang sa gayon ay ma- 
huli nila siya sa pananalita, upang maibigay siya sa 
pamahalaan at sa awtoridad ng gobernador.” (Luc 
20:20) Sinimulan nila ang kanilang tuwirang tanong 
tungkol sa mga buwis sa pamamagitan ng labis na 
mapamuring mga salita na sinadya upang mahuling 
di-handa si Jesus. Ngunit si Jesus, palibhasa'y na- 
pag-uunawa ang kanilang tusong kabalakyutan, ay 
nagpahayag: “Bakit ninyo ako inilalagay sa pagsu- 
bok, mga mapagpaimbabaw?” Pagkatapos ay lubu- 
san niya silang pinatahimik sa pamamagitan ng ka- 
niyang sagot may kinalaman sa pagbabayad ng 
mga buwis.---Mat 22:15-22, Luc 20:21-26. 


HERODIAS. Ang asawa ni Herodes Antipas 
na sa pamamagitan ng kaniyang anak na si Salome 
ay humiling at tumanggap sa ulo ni Juan na Taga- 
pagbautismo noong 32 C.E. (Mar 6:22-28) Ang ka- 
niyang amang si Aristobulo, anak ni Herodes na 
Dakila sa ikalawang asawa nito na si Mariamne I, at 


980 


ang kaniyang ina ay magpinsang buo. Ang kani- 
yang kapatid ay si Herodes Agripa I, na pumatay sa 
apostol na si Santiago na kapatid ni Juan.--Gaw 12: 
1,2. 

Unang napangasawa ni Herodias ang kaniyang 
tiyo na kapatid sa ama ng kaniyang ama, at anak ni 
Herodes na Dakila (sa ikatlong asawa nito, si Mar- 
iamne II). Ang anak na ito ay karaniwang tinatawag 
na Herodes Felipe upang ipakitang iba siya kay Fe- 
lipe na tagapamahala ng distrito ng Iturea at Traco- 
nite. (Luc 3:1) Ang tiyuhing-asawang ito ni Hero- 
dias, si Herodes Felipe, ang siyang ama ni Salome, 
lumilitaw na ang kaisa-isang anak ni Herodias. Ga- 
yunman, diniborsiyo ito ni Herodias at nag-asawa 
siya sa kapatid nito sa ama na si Herodes Antipas, 
na anak din ng kaniyang lolo na si Herodes na Daki- 
la sa ikaapat na asawa nito na si Malthace. Dinibor- 
siyo rin ni Herodes Antipas, na tagapamahala ng 
distrito (sa literal, “ang tetrarka”) noong panahong 
iyon, at siyang tinawag ni Jesu-Kristo na ang “sor- 
rang iyon” (Luc 13:31, 32), ang kaniyang unang asa- 
wa, na anak ng Nabateanong hari na si Aretas ng 
Arabia, upang mapangasawa niya si Herodias. 

Kaya naman, si Juan na Tagapagbautismo ay may 
dahilan na hatulan ang pag-aasawang ito nina He- 
rodias at Herodes Antipas, yamang ito ay kapuwa 
ilegal at imoral sa ilalim ng kautusang Judio, at da- 
hil sa paggawa niya nito, si Juan ay itinapon sa bi- 
langguan at nang maglaon ay pinugutan ng ulo. Pi- 
nukaw ng kaniyang walang-takot at matuwid na 
pagtuligsa ang matinding pagkapoot ni Herodias, 
kung kaya sinamantala nito ang unang pagkakata- 
on na maipapatay ang propeta.--Mat 14:1-11, Mar 
6:16-28, Luc 3:19, 20, 9:9. 

Ang kapatid ni Herodias na si Herodes Agripa I ay 
bumalik mula sa Roma noong 38 C.E., matapos ata- 
san bilang isang hari. Lubha itong ikinayamot ni 
Herodias, sapagkat ang kaniyang asawa, bagaman 
ito ay anak ng hari, ay nananatiling isa lamang ta- 
gapamahala ng distrito. Sa gayon ay hindi niya tini- 
gilan ang panggigipit sa kaniyang asawa hanggang 
sa pumaroon din ito sa Roma sa pag-asang makoro- 
nahan din bilang isang hari na may kaharian. Sina- 
sabi ni Flavius Josephus na palihim na nagpadala ng 
mga liham kay Emperador Caligula ang kapatid ni 
Herodias na si Agripa na nag-aakusa kay Antipas 
ng pakikipagsabuwatan sa mga Parto. Bilang resul- 
ta, pinalayas si Antipas patungong Gaul, sumama 
sa kaniya si Herodias.--Jewish Antiquities, XVIII, 
240-256 (vii, 1, 2): The Jewish War, II, 181-183 
(ix, 6). 


HERODION. Isa na pinadalhan ni Pablo ng 
personal na mga pagbati sa kaniyang liham sa kon- 
gregasyong Kristiyano sa Roma. Tinukoy ni Pablo si 
Herodion bilang “kamag-anak ko.” (Ro 16:11) Ipina- 


981 


palagay ng ilan na nangangahulugan lamang ito na 
si Herodion ay isang kapuwa Judio sa halip na isang 
kapamilya ni Pablo, dahil sa paggamit ng apostol ng 
katawagang “mga kamag-anak” sa Roma 9:3. Ga- 
yunman, yamang hindi tinutukoy ni Pablo bilang 
“mga kamag-anak ko” (ihambing ang Gaw 18:2, Ro 
16:3) ang lahat ng mga Judio na pinadalhan niya ng 
mga pagbati, malamang na isang mas malapit na 
kamag-anak ang tinutukoy.--Tingnan ang ANDRO- 
NICO. 


HERONG TANDA. Noon, sa gitna ng ibang 
mga pagano, pinapaso o tinatatakan ang balat ng 
mga alipin upang mag-iwan dito ng mga herong 
tanda bilang marka ng pagmamay-ari, iba't iba 
ang disenyo ng gayong mga herong tanda. Inihula 
ni Jehova na bilang mga alipin ng mga banyagang 
manlulupig, ang palalong mga babae ng Juda ay 
magkakaroon ng “isang herong tanda [sa Heb., ki] 
sa halip na kariktan.”--Isa 3:24. 

Kung minsan, ang mga mananamba sa idolo ay 
nagpapatatak noon ng pangalan, emblema, o lara- 
wan ng kanilang idolong diyos sa kanila mismong 
sarili upang ipakita o itanghal na tapat sila sa diyos 
na iyon. Ipinagbawal sa ilalim ng Kautusang Mosai- 
ko ang sinasadyang pagpapasama sa anyo ng kata- 
wan. (Lev 19:28) Sa ilalim ng Kautusan, ang tanging 
tanda na inilalagay sa isang alipin ay ang pagbutas 
sa tainga ng isa na kusang humiling na maging ali- 
pin ng kaniyang panginoon “hanggang sa panahong 
walang takda.”---Deu 15:16, 17. 

Sumulat si Pablo sa mga taga-Galacia: “Dala ko 
sa aking katawan ang mga herong tanda [sa Gr., 
stigmata] ng isang alipin ni Jesus.” (Gal 6:17) Dahil 
sa kaniyang paglilingkurang Kristiyano, maraming 
tinamong pisikal na pang-aabuso ang katawang la- 
man ni Pablo, anupat tiyak na ang iba sa mga iyon 
ay nag-iwan sa kaniya ng mga pilat, na nagpapato- 
too sa pagiging tunay ng pag-aangkin niya na isa 
siyang tapat na alipin na pag-aari ni Jesu-Kristo. 
(2Co 11:23-27) Maaaring ang mga ito ang tinutukoy 
niyang mga tanda. O maaaring ang tinutukoy niya 
ay ang buhay niya bilang isang Kristiyano, anupat 
ipinamamalas ang mga bunga ng espiritu at isina- 
sagawa ang gawain ng kaniyang ministeryong Kris- 
tiyano.--Tingnan ang MARKA. 


HESBON. Isang lugar na ipinapalagay na ang 
makabagong Hisban, isang wasak na lunsod na 
mga 20 km (12 mi) sa TK ng Raba (Amman). Ito'y 
nasa bandang kalagitnaan ng Arnon at ng Jabok. 
(Jos 12:2) Hanggang sa ngayon ay wala pang nata- 
tagpuang anumang arkeolohikal na mga labi roon 
na mula pa noong panahon ng mga Canaanita. 
Isang malaki at wasak na imbakan ng tubig ang 
makikita di-kalayuan sa dakong S ng Hesbon, at 


HESBON 


mga 180 m (600 piye) naman sa ibaba ng lunsod ay 
may isang bukal na lumikha ng sunud-sunod na 
mga lawa.--Ihambing ang Sol 7:4: tingnan ang 
BAT-RABIM. 

Binihag ng Amoritang hari na si Sihon ang Hes- 
bon mula sa mga Moabita at ginawa niya itong ka- 
niyang maharlikang tirahan. Ang pagkatalong ito 
ng mga Moabita ay nagsilbing saligan ng isang ma- 
pangutyang kasabihan, na maaaring nanggaling sa 
mga Amorita o sa mga Israelita. Kung ang kasabi- 
hang ito'y nagmula sa mga Amorita, panlilibak ito 
sa mga Moabita at ipinapaalaala nito ang tagumpay 
ni Haring Sihon. Ngunit kung ito'y nagmula sa mga 
Israelita, ipinahihiwatig nito na kung paanong ina- 
gaw ni Sihon ang Hesbon mula sa mga Moabita, ku- 
kunin din ng Israel ang Hesbon at ang ibang mga 
lunsod mula sa mga Amorita. Kaya naman ipinahi- 
hiwatig ng pagkutya na dahil sa tagumpay ni Sihon, 
magiging pag-aari ng mga Israelita ang lupain na 
hindi sana dapat mapasakanila.---Bil 21:26-30, Deu 
2:9. 

Nang hindi pahintulutan ni Haring Sihon ang 
mga Israelita sa ilalim ng pangunguna ni Moises na 
dumaan nang payapa sa kaniyang lupain at sa ha- 
lip ay naghanda itong makipagbaka laban sa kanila, 
pinagtagumpay ni Jehova ang kaniyang bayan la- 
ban kay Sihon. Ang mga Amoritang lunsod, walang 
alinlangang pati na ang Hesbon, ay itinalaga sa pag- 
kapuksa. (Deu 2:26-36, 3:6; 29:7; Huk 11:19-22) 
Pagkatapos nito, muling itinayo ng mga Rubenita 
ang Hesbon (Bil 32:37), yamang kasama ito sa mga 
lunsod na ibinigay ni Moises sa kanila. (Jos 13:15- 
17) Bilang isang lunsod na nasa hanggahan ng Ru- 
ben at Gad, ang Hesbon nang maglaon ay naging 
bahagi ng teritoryo ng Gad at binanggit bilang isa 
sa apat na Gaditang lunsod na nakaatas sa mga Le- 
vita.--Jos 21:38, 39, 1Cr 6:77, 80, 81. 

Maliwanag na ang Hesbon nang dakong huli ay 
napasailalim ng kontrol ng mga Moabita, yamang 
binanggit ito kapuwa nina Isaias at Jeremias sa ka- 
nilang mga kapahayagan ng kapahamakan laban sa 
Moab. (Isa 15:4: 16:7-9: Jer 48:2, 34, 45) Tinukoy rin 
ni Jeremias ang lunsod na ito sa isang kapahayagan 
laban sa Ammon. (Jer 49:1, 3) Ayon sa ibang ko- 
mentarista, ipinahihiwatig nito na nang panahong 
iyon, ang Hesbon ay napasakamay ng mga Ammo- 
nita. May mga nagmumungkahi naman na maaa- 
ring ito'y nangangahulugan na ang kahihinatnan 
ng Hesbon ng Moab ay magiging katulad niyaong sa 
Ai o na ibang Hesbon sa teritoryo ng Ammon ang 
tinutukoy. 

Ayon sa Judiong istoryador na si Josephus, noong 
panahon ni Alexander Jannaeus (103-76 B.C.E.), 
ang Hesbon ay pag-aari ng mga Judio. Nang mag- 
laon, pinamahalaan ni Herodes na Dakila ang lunsod 


HESED 


na ito.--Jewish Antiquities, XIII, 395-397 (xv, 4): 
XV, 294 (viii, 5). 


HESED [pinaikling anyo ng Hasadias, nanga- 
ngahulugang “Maibiging-Kabaitan ni Jah, Si Jah ay 
Maibiging-Kabaitan”]. Isang Israelita na ang anak 
ay isa sa 12 kinatawan ni Solomon, na bawat isa ay 
may pananagutang maglaan ng pagkain sa hari at 
sa sambahayan nito, isang buwan sa bawat taon. 
--1Ha 4:7, 10. 


HESHVAN. 


HESMON. Isang lunsod sa timugang bahagi ng 
Juda. (Jos 15:21, 27) Hindi na alam sa ngayon kung 
saan ang lokasyon nito. 


Tingnan ang KALENDARYO. 


HET. Ang ikalawang nakatalang anak ni Cana- 
an at apo sa tuhod ni Noe sa pamamagitan ni Ham. 
(Gen 10:1, 6, 15; 1Cr 1:13) Si Het ay ama ng mga ni- 
nuno ng mga Hiteo (1Ha 10:29, 2Ha 7:6, tingnan 
ang HITEO, MGA), na ang isang sanga ay namayan 
sa maburol na lupain ng Juda. (Exo 3:8) Sa kapali- 
giran ng Hebron binili ni Abraham kay Epron na 
Hiteo ang parang ng Macpela at ang yungib na na- 
roroon, bilang isang dakong libingan. (Gen 23:2-20, 
25:8-10, 49:32) Sa 14 na paglitaw nito, ang panga- 
lang Het ay lumilitaw nang 10 ulit may kaugnayan 
sa “mga anak ni Het.” Ang dalawa sa mga asawa ni 
Esau ay mula sa “mga anak ni Het” (tinawag ding 
“mga anak na babae ng Canaan"), anupat ang mga 
asawang ito ay naging sanhi ng pamimighati ng 
kaniyang mga magulang.--Gen 26:34, 35; 27:46, 
28:1, 6-8. 


HETLON. Isang lugar na ang pasukan patungo 
roon ay nasa hilagaang hanggahan ng lupain ng Is- 
rael, gaya ng nakita sa pangitain ni Ezekiel. (Eze 47: 
13, 15; 48:1) Ipinapalagay ng ilang iskolar na ang 
Hetlon ay ang makabagong-panahong Haitla, na 
mga 35 km (22 mi) sa HS ng Tripoli, Lebanon. 


HEZEKIAS [Pinalalakas ni Jehova]. 

1. Hari ng Juda, 745-717 B.C.E. Lumilitaw na siya 
ay naging hari nang mamatay ang kaniyang amang 
si Ahaz, noong “ikatlong taon ni Hosea” na hari ng 
Israel (marahil ay nangangahulugang ang ikatlong 
taon ni Hosea bilang sakop na hari sa ilalim ni 
Tiglat-pileser III), kung tutuusin na opisyal siyang 
naghari mula noong Nisan ng sumunod na taon 
(745 B.C.E.). (2Ha 18:1) Ang mga propetang kapa- 
nahon ng paghahari ni Hezekias ay sina Isaias, 
Oseas, at Mikas. (Isa 1:1: Os 1:1, Mik 1:1) Namumu- 
kod-tangi si Hezekias bilang isang hari na ‘patuloy 
na nanatili kay Jehova, anupat ginawa ang tama sa 
paningin ni Jehova at sinunod ang kaniyang mga 
utos. Mula sa pasimula ng kaniyang paghahari ay 


982 


pinatunayan niyang masigasig siya sa pagtatagu- 
yod ng tunay na pagsamba, hindi lamang sa Juda 
kundi sa buong teritoryo ng Israel. Sa pagsunod sa 
mga daan ni Jehova gaya ng ginawa ni David na 
kaniyang ninuno, masasabi tungkol kay Hezekias 
na “pagkatapos niya ay walang sinumang naging 
tulad niya sa lahat ng hari ng Juda, maging yaong 
mga nauna sa kaniya.” Dahil dito ay “sumakaniya si 
Jehova.”---2Ha 18:3-7. 

Mga Naiabuloy sa Panitikan. Nakilala rin si 
Hezekias dahil sa kaniyang interes sa pagtitipon ng 
ilang bahagi ng Mga Kawikaan ni Solomon, yamang 
ang introduksiyon sa seksiyon na kilala ngayon bi- 
lang mga kabanata 25 hanggang 29 ng Mga Kawi- 
kaan ay kababasahan: “Ang mga ito rin ay mga 
kawikaan ni Solomon na itinala ng mga tauhan 
ni Hezekias na hari ng Juda.” (Kaw 25:1) Isinulat 
niya ang awit ng pasasalamat na nakatala sa Isaias 
38:10-20 matapos siyang pagalingin ni Jehova sa 
kaniyang nakamamatay na sakit. Doon ay binang- 
git niya “ang aking mga piyesang para sa panugtog 
na de-kuwerdas.” (Tal 20) Naniniwala ang ilan na si 
Hezekias ang sumulat ng Awit 119. Kung tama ito, 
waring ang awit na ito ay isinulat noong si Hezekias 
ay isang prinsipe, hindi ang hari. 

Ang Kalagayan Nang Lumuklok si Heze- 
kias. Nang umupo si Hezekias sa trono, ang ka- 
harian ng Juda ay wala sa ilalim ng pabor ng 
Diyos, sapagkat ang ama ni Hezekias na si Ahaz ay 
gumawa ng maraming karima-rimarim na gawa 
sa harap ni Jehova at hinayaang magpatuloy nang 
walang patumangga sa Juda ang pagsamba sa hu- 
wad na mga diyos. Dahil dito, pinahintulutan ni Je- 
hova na magdusa ang lupain sa kamay ng mga 
kaaway nito, lalo na mula sa ikalawang kapangya- 
rihang pandaigdig, ang Asirya. Sinamsaman ni 
Ahaz ang templo at ang palasyo upang makapag- 
bigay ng suhol sa hari ng Asirya. Mas malala pa 
rito, iniutos niyang pagputul-putulin ang mga ka- 
gamitan ng templo, isara ang mga pinto nito, at 
gumawa ng mga altar para sa kaniyang sarili “sa 
bawat panulukan sa Jerusalem,” anupat naghain sa 
ibang mga diyos. Sa pamamagitan ng pakikipag- 
alyansa, inilagay ni Ahaz ang kaniyang kaharian 
sa ilalim ng proteksiyon ng hari ng Asirya noong 
panahon ng kaniyang paghahari. (2Ha 16:7-9; 2Cr 
28:24, 25) Ngunit si Hezekias, maaga pa sa kani- 
yang paghahari, “ay naghimagsik laban sa hari ng 
Asirya.”--2Ha 18:7. 

Nang lumuklok si Hezekias sa trono ng Juda, nasa 
mas malala pang kalagayan ang hilagang sampung- 
tribong kaharian ng Israel. Dahil sa malulubhang 
kasalanan ng Israel, pinahintulutan ni Jehova na 
sila ay mapasamatinding kagipitan, anupat naging 
sakop ng Asirya, at di-magtatagal ay lalamunin ng 


983 


Asirya ang Israel at dadalhin ang bayan nito sa pag- 
katapon.---2Ha 17:5-23. 

Ang Kaniyang Sigasig sa Tunay na Pag- 
samba. Kaagad na ipinakita ni Hezekias ang kani- 
yang sigasig sa pagsamba kay Jehova nang umupo 
siya sa trono sa edad na 25 taon. Ang una niyang 
ginawa ay ang buksang muli at kumpunihin ang 
templo. Pagkatapos, nang matipon ang mga saser- 
dote at mga Levita, sinabi niya sa kanila: “Malapit sa 
aking puso ang makipagtipan kay Jehova na Diyos 
ng Israel.” Ito ay isang tipan ng katapatan, na para 
bang ang tipang Kautusan, bagaman may bisa pa 
rin ngunit pinabayaan, ay muling pinasinayaan 
sa Juda. Taglay ang pambihirang sigla, inorganisa 
niya ang mga Levita sa kanilang mga paglilingkod, 
at muli niyang itinatag ang mga kaayusan para sa 
mga panugtog at ang pag-awit ng mga papuri. Noon 
ay Nisan, ang buwan ng pagdiriwang ng Paskuwa, 
ngunit ang templo at ang mga saserdote at mga 
Levita ay marurumi. Pagsapit ng ika-16 na araw 
ng Nisan, malinis na ang templo at naibalik na 
ang mga kagamitan nito. Pagkatapos ay isang pan- 
tanging pagbabayad-sala ang kinailangang gawin 
para sa buong Israel. Una, ang mga prinsipe ay nag- 
dala ng mga hain, mga handog ukol sa kasalanan 
para sa kaharian, sa santuwaryo, at sa bayan, na si- 
nundan ng libu-libong handog na sinusunog mula 
sa bayan.---2Cr 29:1-36. 

Yamang naging hadlang ang karumihan ng ba- 
yan sa kanilang pangingilin ng Paskuwa sa ka- 
raniwang panahon, sinamantala ni Hezekias ang 
kautusan na nagpapahintulot sa marurumi na ipag- 
diwang ang Paskuwa pagkaraan ng isang buwan. 
Hindi lamang ang Juda ang tinawagan niya kundi 
pati rin ang Israel sa pamamagitan ng mga liham na 
ipinadala sa buong lupain mula sa Beer-sheba hang- 
gang sa Dan sa pamamagitan ng mga mananakbo. 
Inalipusta ng marami ang mga mananakbo, ngunit 
may mga indibiduwal, lalo na mula sa Aser, Mana- 
ses, at Zebulon, na nagpakumbabang pumaroon, 
anupat dumalo rin ang ilan mula sa Efraim at Isa- 
car. Bukod pa rito, maraming di-Israelitang mana- 
namba ni Jehova ang naroroon. Malamang na hindi 
naging madali ang pagdalo para sa mga nasa hila- 
gang kaharian na nanindigan sa tunay na pagsam- 
ba. Tulad ng mga mensahero, napaharap sila sa 
pagsalansang at panunuya, yamang ang sampung- 
tribong kaharian ay nasa bulok na kalagayan, naka- 
lubog sa huwad na pagsamba at nililigalig ng banta 
ng Asirya.---2Cr 30:1-20, Bil 9:10-13. 

Pagkatapos ng Paskuwa, ang Kapistahan ng mga 
Tinapay na Walang Pampaalsa ay idinaos nang pi- 
tong araw na may gayon na lamang kasidhing ka- 
galakan anupat ipinasiya ng buong kongregasyon 
na ipagpatuloy ito nang pitong araw pa. Maging sa 


HEZEKIAS 


gayong mapanganib na mga panahon, nanaig ang 
pagpapala ni Jehova anupat “nagkaroon ng mala- 
king pagsasaya sa Jerusalem, sapagkat mula nang 
mga araw ni Solomon na anak ni David na hari ng 
Israel ay walang naging tulad nito sa Jerusalem.” 
--2Cr 30:21-27. 

Ipinakikita ng sumunod na pangyayari na iyon ay 
isang tunay na pagsasauli at pagpapasigla ng tunay 
na pagsamba at hindi isang pansamantalang emo- 
syonal na pagtitipon lamang. Bago sila umuwi, ang 
mga nagdiwang ay lumabas at winasak ang mga 
sagradong haligi, ibinagsak ang matataas na dako at 
ang mga altar, at pinutol ang mga sagradong poste 
sa buong Juda at Benjamin at maging sa Efraim 
at Manases. (2Cr 31:1) Nagpakita si Hezekias ng 
halimbawa nang pagdurug-durugin niya ang tan- 
song serpiyente na ginawa ni Moises, sapagkat iyon 
ay ginawang idolo ng bayan, anupat nagsusunog 
ng haing usok para roon. (2Ha 18:4) Pagkatapos 
ng dakilang kapistahang iyon, tiniyak ni Hezekias 
na magpapatuloy ang tunay na pagsamba sa pa- 
mamagitan ng pag-oorganisa sa mga pangkat ng 
mga saserdote at pagsasaayos para sa pagsuporta sa 
mga paglilingkod sa templo, ipinaalaala niya ang 
pagsunod sa Kautusan may kinalaman sa mga ika- 
pu at mga pag-aabuloy ng mga unang bunga sa 
mga Levita at mga saserdote, na buong-pusong ti- 
nugon ng bayan.---2Cr 31:2-12. 

Tumindi ang Panggigipit ng Asirya. Sa na- 
kapanghihimagod na mga panahong iyon, noong pi- 
napalis ng Asirya ang lahat ng nasa landas nito, 
nagtiwala si Hezekias kay Jehova na Diyos ng Isra- 
el. Naghimagsik siya laban sa hari ng Asirya at pi- 
nabagsak niya ang mga Filisteong lunsod, na mali- 
wanag na naging kaalyado ng Asirya.---2Ha 18:7, 8. 

Ikaapat na taon ni Hezekias (742 B.C.E.) nang si- 
mulan ni Salmaneser na hari ng Asirya ang pag- 
kubkob sa Samaria. Noong ikaanim na taon ni Heze- 
kias (740 B.C.E.), nabihag ang Samaria. Ang bayan 
ng sampung-tribong kaharian ay ipinatapon, at 
ibang mga bayan ang pinatahan ng mga Asiryano 
sa lupain. (2Ha 18:9-12) Dahil dito, ang kaharian ng 
Juda, na kumakatawan sa teokratikong pamahalaan 
ng Diyos at sa tunay na pagsamba sa kaniya, ay na- 
iwang tulad ng isang maliit na pulo na napalilibutan 
ng napopoot na mga kaaway. 

Si Senakerib, na anak ni Sargon II, ay nag-ambi- 
syon na idagdag sa kaniyang mga tropeo ng digma- 
an ang Jerusalem, lalo na yamang kumalas na si 
Hezekias mula sa pakikipag-alyansa sa Asirya ng 
kaniyang amang si Haring Ahaz. Noong ika-14 na 
taon ng paghahari ni Hezekias (732 B.C.E.), si Sena- 
kerib ay “sumampa laban sa lahat ng nakukutaang 
lunsod ng Juda at sinakop ang mga iyon.” Inalok ni 
Hezekias ng kabayaran si Senakerib upang mailigtas 


HEZEKIAS 


ang pinagbabantaang lunsod ng Jerusalem, sa ga- 
yon ay hiningi ni Senakerib ang pagkalaki-laking 
halaga na 300 talentong pilak (mga 51,982,000) at 
30 talentong ginto (mga $11,560,000). Upang maba- 
yaran ang halagang ito, napilitan si Hezekias na ibi- 
gay ang lahat ng pilak na masusumpungan sa tem- 
plo at sa maharlikang ingatang-yaman, bukod pa sa 
mahahalagang metal na ipinakalupkop ni Hezekias 
mismo sa mga pinto at mga poste ng templo. Nasi- 
yahan dito ang hari ng Asirya, ngunit pansamanta- 
la lamang.---2Ha 18: 13-16. 

Mga Gawain sa Pagtatayo at Inhinyeriya. 
Sa harap ng napipintong pagsalakay ng sakim na si 
Senakerib, nagpamalas si Hezekias ng karunungan 
at estratehiyang militar. Sinarhan niya ang lahat ng 
mga bukal at mga pinagmumulan ng tubig na nasa 
labas ng lunsod ng Jerusalem upang, sakaling mag- 
karoon ng pagkubkob, ang mga Asiryano ay kapu- 
sin ng tubig. Pinatibay niya ang mga kuta ng lun- 
sod at “gumawa siya ng maraming suligi at ng mga 
kalasag.” Ngunit ang pagtitiwala niya ay wala sa 
mga kasangkapang militar na ito, sapagkat nang ti- 
punin niya ang mga pinuno sa militar at ang bayan, 
pinatibay-loob niya sila, anupat sinabi: “Magpakala- 
kas-loob kayo at magpakatibay. Huwag kayong ma- 
takot ni masindak man dahil sa hari ng Asirya at 
dahil sa buong pulutong na kasama niya; sapagkat 
ang kasama natin ay mas marami kaysa sa kasama 
niya. Ang sumasakaniya ay isang bisig na laman, 
ngunit ang sumasaatin ay si Jehova na ating Diyos 
upang tulungan tayo at upang ipakipaglaban ang 
ating mga pakikipagbaka.”---2Cr 32:1-8. 

Ang isa sa namumukod-tanging mga gawa ng in- 
hinyeriya noong sinaunang mga panahon ay ang 
paagusan ni Hezekias. Ito ay nagmumula sa balon 
ng Gihon, sa S ng hilagaang bahagi ng Lunsod ni 
David, sa isang waring di-patag na landas, na uma- 
abot ng mga 533 m (1,749 na piye) hanggang sa Ti- 
punang-tubig ng Siloam sa Libis ng Tyropoeon sa 
ibaba ng Lunsod ni David ngunit nasa loob ng ba- 
gong pader na idinagdag sa timugang bahagi ng 
lunsod. (2Ha 20:20, 2Cr 32:30) Isang inskripsiyon sa 
sinaunang mga titik Hebreo ang natagpuan ng mga 
arkeologo sa dingding ng makipot na lagusan, na 
may katamtamang taas na 1.8 m (6 na piye). Ang 
inskripsiyon ay kababasahan, sa isang bahagi nito: 
“At sa ganitong paraan iyon inuka:---Samantalang 
[...] paring [. . . ] (mga) piko, bawat lalaki tungo sa 
kaniyang kapuwa, at samantalang tatlong siko pa 
ang uukain, [narinig] ang tinig ng isang lalaki na tu- 
matawag sa kaniyang kapuwa, sapagkat may bitak 
sa bato sa kanan [at sa kaliwa]. At nang mabutas 
ang lagusan, hinukay ng mga maninibag (ang bato), 
bawat lalaki tungo sa kaniyang kapuwa, piko sa ka- 
puwa piko, at ang tubig ay umagos mula sa bukal 
tungo sa imbakan sa layong 1,200 siko, at ang 


984 


taas ng bato na lampas-ulo ng mga maninibag ay 
100 siko.” (Ancient Near Kastern Texts, inedit ni 
J. B. Pritchard, 1974, p. 321) Kaya ang lagusan ay 
inuka sa bato mula sa magkabilang dulo, anupat 
nagtagpo sa gitna---isang tunay na tagumpay sa in- 
hinyeriya. 

Ang Pagkabigo ni Senakerib sa Jerusalem. 
Gaya ng inaasahan ni Hezekias, ipinasiya ni Senake- 
rib na salakayin ang Jerusalem. Habang kinukubkob 
ni Senakerib kasama ng kaniyang hukbo ang mati- 
bay na nakukutaang lunsod ng Lakis, isinugo niya 
ang isang bahagi ng kaniyang hukbo kasama ng 
inatasang mga pinuno ng militar upang hingin ang 
pagsuko ng Jerusalem. Ang tagapagsalita para sa 
pangkat ay si Rabsases (hindi pangalan ng lalaking 
iyon, kundi ang kaniyang titulo sa militar), na ma- 
tatas magsalita ng Hebreo. Kinutya niya si Hezekias 
sa malakas na tinig at tinuya si Jehova, anupat nag- 
hambog na hindi maililigtas ni Jehova ang Jerusa- 
lem kung paanong hindi nailigtas ng mga diyos ng 
iba pang mga bansa ang mga lupain ng kanilang 
mga mananamba mula sa hari ng Asirya.---2Ha 
18:13-35, 2Cr 32:9-15, Isa 36:2-20. 

Lubhang nabagabag si Hezekias ngunit patuloy 
na nagtiwala kay Jehova at namanhik sa kaniya sa 
templo, anupat isinugo rin ang ilan sa mga pangulo 
ng bayan sa propetang si Isaias. Ang tugon ni Isa- 
ias, mula kay Jehova, ay na makaririnig si Senake- 
rib ng isang ulat at babalik sa sarili nitong lupain, 
kung saan ito papatayin sa bandang huli. (2Ha 19:1- 
7: Isa 37:1-7) Sa pagkakataong ito, nilisan ni Senake- 
rib ang Lakis at nagtungo sa Libna, kung saan nari- 
nig niya na si Tirhaka na hari ng Etiopia ay lumabas 
upang makipaglaban sa kaniya. Gayunpaman, nag- 
padala si Senakerib ng mga liham kay Hezekias sa 
pamamagitan ng mensahero, anupat ipinagpatuloy 
ang kaniyang mga pagbabanta at tinuya si Jehova 
na Diyos ng Israel. Nang matanggap ang labis na 
mapandustang mga liham, inilatag ni Hezekias ang 
mga iyon sa harap ni Jehova, na muling sumagot sa 
pamamagitan ni Isaias, anupat tinuya si Senakerib 
bilang ganti at tiniyak na hindi makapapasok sa Je- 
rusalem ang mga Asiryano. Sinabi ni Jehova: “Tiyak 
na ipagtatanggol ko ang lunsod na ito upang iligtas 
ito alang-alang sa akin at alang-alang kay David na 
aking lingkod.”---2Ha 19:8-34, Isa 37:8-35. 

Nang gabing iyon, isinugo ni Jehova ang kaniyang 
anghel, na pumuksa sa 185,000 na pinakamagaga- 
ling sa mga pulutong ni Senakerib, “ang bawat ma- 
giting at makapangyarihang lalaki at lider at pinu- 
no sa kampo ng hari ng Asirya, anupat siya ay 
bumalik na may kahihiyan sa mukha sa kaniyang 
sariling lupain.” Sa gayon ay mabisang napawi ang 
banta ni Senakerib sa Jerusalem. Nang maglaon 
“nangyari nga na habang yumuyukod siya sa bahay 


985 


ni Nisroc na kaniyang diyos, siya ay pinatay nina 
Adramelec at Sarezer, na kaniyang sariling mga 
anak, sa pamamagitan ng tabak.”--2Cr 32:21: Isa 
37:36-38. 

May natuklasang mga inskripsiyon na naglalara- 
wan sa pagtalo ni Senakerib sa mga hukbong Etio- 
pe. Sinasabi ng mga ito: “Tungkol kay Hezekias, ang 
Judio, hindi siya nagpasakop sa aking pamatok, ki- 
nubkob ko ang 46 sa kaniyang matitibay na lunsod 
... at nilupig (ang mga ito) . . . Siya ay ginawa kong 
isang bilanggo sa Jerusalem, na kaniyang maharli- 
kang tirahan, tulad ng isang ibon sa hawla.” (An- 
cient Near Kastern Texts, p. 288) Hindi niya inaang- 
king nabihag niya ang lunsod. Sinusuhayan nito 
ang ulat ng Bibliya tungkol sa paghihimagsik ni He- 
zekias laban sa Asirya at sa pagkabigo ni Senakerib 
na bihagin ang Jerusalem. Kasuwato ng kaugalian 
sa mga inskripsiyon ng mga haring pagano, na da- 
kilain ang kanilang sarili, pinalabis ni Senakerib sa 
inskripsiyong ito ang halaga ng pilak na ibinayad ni 
Hezekias, bilang 800 talento, kung ihahambing sa 
300 ayon sa Bibliya. 

Makahimalang Pagpapahaba ng Buhay ni 
Hezekias. Noong panahon ng mga pagbabanta 
ni Senakerib laban sa Jerusalem, si Hezekias ay ti- 
nubuan ng isang malubhang bukol. Tinagubilinan 
siya ng propetang si Isaias na isaayos ang kani- 
yang mga gawain bilang paghahanda sa kamata- 
yan. Nang panahong iyon ay wala pa ring anak si 
Hezekias, kung kaya waring nanganganib na ma- 
putol ang maharlikang Davidikong linya. Marub- 
dob na nanalangin si Hezekias kay Jehova, na may 
pagluha, sa gayon ay pinabalik ni Jehova si Isaias 
upang sabihin kay Hezekias na daragdagan ng 
15 taon ang kaniyang buhay. Isang makahimalang 
tanda ang ibinigay, anupat ang anino ng araw ay 
pinangyaring bumalik nang sampung baytang sa 
“hagdan ni Ahaz.” (Tingnan ang ARAW, L) Nang 
ikatlong taon pagkatapos nito, si Hezekias ay nag- 
karoon ng isang anak na tinawag na Manases, 
na nang maglaon ay humalili sa kaniya sa trono. 
--2Ha 20:1-11, 21, 21:1, Isa 38:1-8, 21. 

Ang Pagkakamali at Pagsisisi ni Hezekias. 
Sinasabi ng ulat ng Kasulatan na “si Hezekias ay 
hindi gumanti nang ayon sa pakinabang na isina- 
gawa sa kaniya, sapagkat ang kaniyang puso ay 
nagpalalo at nagkaroon ng galit laban sa kaniya at 
laban sa Juda at Jerusalem.” (2Cr 32:25) Hindi si- 
nasabi ng Bibliya kung ang kapalaluang ito ay ka- 
ugnay o hindi ng kaniyang di-matalinong pagkilos 
nang ipakita niya ang buong kabang-yaman ng ka- 
niyang bahay at ng kaniyang buong pamunuan sa 
mga mensahero ng Babilonyong hari na si Bero- 
dac-baladan (Merodac-baladan) na isinugo kay He- 
zekias nang gumaling na siya sa kaniyang karam- 


HEZRON 


daman. Maaaring ipinakita ni Hezekias ang lahat 
ng kayamanang ito upang pahangain ang hari ng 
Babilonya na isang posibleng kaalyado laban sa 
hari ng Asirya. Sabihin pa, maaari itong makapu- 
kaw sa kasakiman ng mga Babilonyo. Ang prope- 
tang si Isaias ay laban sa anumang pakikipag- 
alyansa o pagdepende sa Babilonya na kaaway ng 
Diyos sa mula't mula pa. Nang marinig ni Isaias 
kung paano pinakitunguhan ni Hezekias ang mga 
mensaherong Babilonyo, binigkas niya ang kinasi- 
hang hula mula kay Jehova na, sa kalaunan, dadal- 
hin ng mga Babilonyo ang lahat sa Babilonya, 
kasama na ang ilan sa mga inapo ni Hezekias. Ga- 
yunman, nagpakumbaba si Hezekias at may-kaba- 
itang ipinahintulot ng Diyos na huwag dumating 
ang kapahamakan sa mga araw nito.---2Ha 20:12- 
19: 2Cr 32:26, 31; Isa 39:1-8. 

Noong mga araw ng propetang si Jeremias, ang 
ilan sa mga ulo ng bayan sa Jerusalem ay malugod 
na nagsalita tungkol kay Hezekias dahil sa pagbibi- 
gay niya ng pansin kay Mikas ng Moreset, ang pro- 
peta ni Jehova.---Jer 26:17-19. 

2. Isang ninuno ng propetang si Zefanias, posi- 
bleng si Haring Hezekias.---Zef 1:1. 

3. Isang lalaki ng Israel na ang mga inapo ay bu- 
malik kasama ni Zerubabel mula sa pagkatapon sa 
Babilonya. Malamang na hindi ito si Haring Heze- 
kias. (Ezr 2:1, 2, 16; Ne 7:6, 7, 21) Maaaring isang 
inapo ng Hezekias na ito ang isa sa mga pangulo ng 
bayan na nagpatotoo sa “mapagkakatiwalaang kaa- 
yusan” sa pamamagitan ng tatak noong mga araw 
ni Nehemias.---Ne 9:38, 10:1, 14, 17. 


HEZION. Lolo ng unang Haring Ben-hadad ng 
Sirya na binanggit sa Bibliya. (1Ha 15:18) Inaakala 
ng ilan na si Hezion ang taong tinatawag na Rezon 
sa 1 Hari 11:23. 


HEZIR Baboy: Baboy-ramo]. 

1. Ang saserdote na ang sambahayan sa panig 
ng ama ay napili sa pamamagitan ng palabunutan 
para sa ika-17 sa 24 na pangkat ng makasaserdo- 
teng paglilingkod na inorganisa noong pagtatapos 
ng paghahari ni David.--1Cr 24:1, 3, 5-7, 15. 

2. Isa sa “mga ulo ng bayan” na ang inapo, kung 
hindi man siya mismo, ay sumuporta noong pana- 
hon ni Nehemias sa resolusyon na maging tapat kay 
Jehova.--Ne 9:38, 10:1, 14, 20. 


HEZRO. Isang Carmelita: isa sa makapangyari- 
hang mga lalaki ng mga hukbong militar ni David. 
--2Sa 23:8, 35; 1Cr 11:26, 37. 


HEZRON [[ooban: Pamayanan]. 
1. Anak ni Ruben at ulo ng angkan ng “mga Hez- 
ronita.”--Gen 46:9; Exo 6:14, Bil 26:4-6, 1Cr 5:3. 


HEZRONITA, MGA 


2. Anak ni Perez at ulo ng pamilya ng Judeanong 
“mga Hezronita”:, ninuno ni Haring David at ni Jesu- 
Kristo. (Gen 46:12, Bil 26:20, 21: Ru 4:18-22, Mat 
1:3, Luc 3:33) Sa edad na 60, kinuha ni Hezron ang 
anak na babae ni Makir bilang asawa at naging anak 
niya rito si Segub. (1Cr 2:21) Maliwanag na ang ka- 
niyang mga anak na sina Jerameel, Ram, at Kelu- 
bai (Caleb) ay mas naunang ipinanganak.--1Cr 2: 
9, 18, 25. 

Ayon sa mababasa sa 1 Cronica 2:24 sa tekstong 
Masoretiko, si Hezron ay namatay sa Caleb-eprata, 
at pagkatapos nito ay isinilang ng kaniyang balong 
si Abias si Ashur, na ama ni Tekoa. Gayunman, na- 
niniwala ang ilang iskolar na hindi naingatan sa 
tekstong Masoretiko ang gaya ng mababasa sa ori- 
hinal, yamang si Hezron ay nakatalang kabilang sa 
70 “kaluluwa sa sambahayan ni Jacob na pumaroon 
sa Ehipto” at sa gayon ay malamang na namatay sa 
lupaing iyon (Gen 46:12, 26, 27), at para sa kanila 
ay malayong mangyari na isang lugar sa Ehipto ang 
magtataglay ng pangalang Hebreo na Caleb-eprata. 
Dahil dito, iwinasto ng maraming tagapagsalin ang 
1 Cronica 2:24 upang higit na makatugma ng ma- 
babasa sa Griegong Septuagint at sa Latin na Vul- 
gate. Ganito ang salin ng The Jerusalem Bible sa 
tekstong ito: “Pagkamatay ni Hezron, napangasawa 
ni Caleb si Eprata, asawa ni Hezron na kaniyang 
ama, na sa kaniya ay isinilang nito si Ashur, ama ni 
Tekoa.” Ang salin ni J. B. Rotherham ay kababasa- 
han: “At pagkamatay ni Hezron ay pumasok si Ca- 
leb sa Eprata, at ang asawa ni Hezron ay si Abia na 
sa kaniya ay isinilang nito si Ashur na ama ni Te- 
koa.” Kaya, ayon sa mga pagbabagong ito, si “Ashur” 
ay alinman sa “anak” ni Hezron kay Abia (Abias) 
o “anak” ni Caleb kay Eprata. 

3. Isang lunsod sa timugang hanggahan ng Juda 
na nasa pagitan ng Kades-barnea at Addar. (Jos 
15:1-3) Gayunman, sa katulad na ulat sa Bilang 34:4 
ay hindi itinatala nang magkabukod ang Hezron at 
Addar anupat kababasahan ito ng “Hazar-addar,” 
na nagpapahiwatig na ang Hezron, o Hazar, ay 
malamang na malapit sa Addar, kung hindi man 
ang mismong lugar na iyon.--Tingnan ang ADDAR 
Blg. 2. 


HEZRONITA, MGA [Ni (Kay) Hezron]. Ang 
katawagang ito ay ikinakapit kapuwa sa pamilyang 
nagmula sa anak ni Ruben na si Hezron (Gen 46:9: 
Bil 26:4-6) at sa pamilyang nagmula sa apo ni Juda 
na si Hezron.---Gen 46:12, Bil 26:21. 


HIBLANG PAAYON |5sa Ingles, warp]. Sa pag- 
hahabi, ito ang grupo ng mga sinulid na kahanay 
ng kahabaan ng kayo. Ang pangkat naman ng mga 
sinulid na inihabi nang salit-salitan sa ibabaw at ila- 
lim ng mga ito, anupat ang mga iyon ay nakahabi 


986 


sa anggulong 90” sa buong tela, ang bumubuo sa 
hiblang pahalang [sa Ingles, woof]. Kapag sinusuri 
ng mga saserdote ng Israel kung may ketong ang 
mga hinabing materyales, sinisiyasat nila kapuwa 
ang hiblang paayon at ang hiblang pahalang.---Lev 
13:47-59, tingnan ang KETONG (Sa mga kasuutan at 
mga bahay), PAGHAHABI. 

Kapag natapos na niya ang isang tela, pinuputol 
ng manghahabi ang mga sinulid na paayon, anupat 
inaalis ang tela at iniiwang nakakabit sa habihan 
ang mga dulo ng mga sinulid na paayon. Tinu- 
koy ito ni Haring Hezekias noong ginugunita niya 
ang kaniyang malubhang pagkakasakit nang inaka- 
la niya na paiikliin na ng Diyos ang kaniyang bu- 
hay, anupat pinuputol siya “mula sa mismong mga 
hiblang paayon” sa di-napapanahong kamatayan. 
-Isa 38:9-12. 


HIBLANG PAHALANG. Tingnan ang He- 
LANG PAAYON. 


HIDAI. Isa sa makapangyarihang mga lalaki sa 
hukbo ni David. Si Hidai ay mula sa mga agusang li- 
bis ng Gaas sa bulubunduking pook ng Efraim. (2Sa 
23:8, 30, Jos 24:30) Ang kaniyang pangalan ay iti- 
natala bilang Hurai sa 1 Cronica 11:32. 


HIDEKELI. Isa sa apat na ilog na mga sanga ng 
ilog na lumalabas mula sa Eden. (Gen 2:10-14) Sa 
Matandang Persiano, ang Hidekel ay kilala bilang 
ang Tigra, na pinagmulan ng pangalang Griego 
para sa Ilog Tigris. Sa Arabe ay kilala ito bilang ang 
Shatt Dijla. Tinatawag ito ng ilan bilang kakambal 
na ilog ng Eufrates, at kasama ng ilog na iyon, du- 
madaloy ito sa mga kapatagan ng Mesopotamia. 

Sa mga pampang ng Ilog Tigris (Hidekel) tinang- 
gap ni Daniel ang pangitain tungkol sa pag-aagawan 
ng kapangyarihan ng “hari ng hilaga” at ng “hari ng 
timog.” (Dan 10:4, 5: 11:5, 6) Pagkatapos dumaan 
sa mga kapatagan ng Mesopotamia, bumabagtas 
ang Tigris sa maraming sinaunang lunsod. Sa tapat 
ng makabagong Mosul, ang mga guho ng sinau- 
nang Nineve ay nasa S pampang ng ilog. Sa S panig 
ding iyon, sa gawing T, ay naroon ang Cala, at sa 
ibaba nito, sa K pampang, ay matatagpuan ang si- 
naunang Asur. Sa ibaba lamang ng Baghdad, sa 
K pampang, ay naroon ang mga guho ng Seleucia, 
ang sinaunang kabisera ng Seleucidong dinastiya ng 
mga tagapamahala. 

Ang mga bukal o pinagmumulan ng tubig ng Tig- 
ris ay nasa silanganing bahagi ng makabagong Tur- 
key. Ang bukal sa dakong kanluran ang pinakama- 
layo. Nagsisimula iyon sa kabundukan sa timog ng 
Lawa ng Hazar mga 25 km (15 mi) sa TS ng lunsod 
ng Elazig at mga ilang milya lamang mula sa isang 
bukal ng Ilog Eufrates. Kaya naman maliwanag na 


987 


may iisang bukal ang dalawang ilog na ito bago 
nagbago ang topograpiya ng lupa dahil sa pangglo- 
bong Baha. Sa unang 240 km (150 mi), ang kanlu- 
raning bukal ay umaagos patungong TS at sumasa- 
nib sa mas maiikling silanganing bukal. Pagdating 
sa timog ng kanluraning dulo ng Lawa ng Van, ang 
ilog ay umaagos patimog. Dumaraan ito sa isang 
matarik na bangin bago lumabas mula sa kabundu- 
kan at magtungo sa itaas na bahagi ng kapatagan 
ng Mesopotamia. Mula roon hanggang sa pinagsasa- 
lubungan nito at ng Ilog Eufrates, sumasanib sa 
Tigris mula sa S ang apat na sangang-ilog: ang Ma- 
laking Zab, ang Maliit na Zab, ang “Adhaim, at ang 
Diyala. 

Karaniwan nang pinaniniwalaan na, noong sinau- 
nang panahon, ang Tigris at Eufrates ay pumapasok 
sa dagat nang magkahiwalay, ngunit dahil napu- 
no ng banlik sa paglipas ng maraming siglo ang bu- 
kana ng gulpo kung kaya sa ngayon ay nagsanib 
na ang mga ilog. Pagkatapos magsalubong, ang 
mga ilog na ito ay nagiging isang malapad na batis 
na tinatawag na Shatt-al-Arab, na umaagos nang 
mga 160 km (100 mi) bago bumuhos sa Gulpo ng 
Persia. 

Ang kabuuang haba ng Tigris ay mga 1,850 km 
(1,150 mi). Ito'y isang malapad na batis, na sa ilang 
bahagi ay may lapad na 366 na m (400 yarda). Ma- 
babaw lamang ito, at sa gawing itaas ng Baghdad, 
maliliit na bangka lamang ang nakapaglalayag dito. 
Bagaman mas mabilis ang agos nito kaysa sa Eufra- 
tes, ang Tigris ay mga dalawang katlo lamang ng 
haba ng “kakambal” nito at hindi gaanong ginaga- 
mit sa komersiyo. 


HIDWAAN. Pakikipagtalo, pakikipag-away sa 
iba dahil sa alitan. Ang isang pandiwang Hebreo na 
isinasalin bilang “makipaghidwaan” ay isinasalin 
din bilang “pukawin” at “magpakabagabag.” Kabi- 
lang sa mga sanhi ng hidwaan na tinutukoy sa Ka- 
sulatan ang poot (Kaw 10:12), pagngangalit (Kaw 
15:18, 29:22), mga intriga (Kaw 16:28), panunuya 
(Kaw 22:10), labis na pag-inom ng alak (Kaw 23: 
29, 30), paninirang-puri (Kaw 26:20), pagmamata- 
as o pagmamapuri, at kawalan ng tamang turo 
(Kaw 28:25, 1Ti 6:3, 4). Sinisira ng hidwaan ang ka- 
payapaan at kaligayahan. Ang di-kaayaaya at naka- 
yayamot na epekto nito sa ibang tao ay paulit-ulit 
na itinatampok sa aklat ng Mga Kawikaan. (Kaw 
19:13, 21:9, 19: 25:24: 27:15) Ang mga pagtatalo sa 
pagitan ng mga dati'y parang magkapatid ay maa- 
aring maging isang gabundok na hadlang sa pagka- 
kasundo. “Ang kapatid na pinagkasalahan ay higit 
pa kaysa sa matibay na bayan; at may mga pagta- 
talo na tulad ng halang ng tirahang tore.”--Kaw 
18:19. 


HIERAPOLIS 


Bilang isa sa mga gawa ng laman na kinapopoo- 
tan ni Jehova (Gal 5: 19, 20; ihambing ang Kaw 6:19: 
Ro 1:28, 29, 32, San 3:14-16), ang hidwaan o pagta- 
talo ay walang dako sa kongregasyong Kristiyano. 
(Ro 13:13, 1Co 3:3; 2Co 12:20, Fil 2:3, Tit 3:9) Ang 
isa sa mga kuwalipikasyon para sa isang Kristiya- 
nong tagapangasiwa ay na hindi siya taong palaa- 
way. (1Ti 3:1, 3) Kaya naman ang mga taong nag- 
papatuloy sa pakikipagtalo o pakikipaghidwaan ay 
kabilang sa mga tatanggap ng kahatulan ng Diyos. 
--Ro 2:6, 8. 

Noong unang siglo C.E., kinailangang harapin ng 
apostol na si Pablo ang mga taong mahilig makipag- 
hidwaan. Ang ilan ay nagpapahayag ng mabuting 
balita dahil sa hilig na makipagtalo, malamang ay 
sa layuning maging prominente at pahinain ang 
awtoridad at impluwensiya ni Pablo. Ngunit hindi 
hinayaan ni Pablo na maging dahilan ito upang ma- 
wala ang kaniyang kagalakan na makitang inihaha- 
yag si Kristo.---Fil 1:15-18. 


HIEL [pinaikling anyo ng Ahiel, nangangahulu- 
gang “Ang Aking Kapatid ay Diyos, Kapatid ng 
Diyos"]. Isang taga-Bethel na muling nagtayo ng Je- 
rico sa panahon ng paghahari ni Ahab noong ika- 
sampung siglo B.C.E. Bilang katuparan ng sumpa 
na binigkas ni Josue nang wasakin ang Jerico ma- 
higit na 500 taon ang kaagahan, inilatag ni Hiel ang 
pundasyon ng lunsod sa pagkamatay ni Abiram 
na kaniyang panganay at inilagay ang mga pinto 
nito sa pagkamatay ni Segub na kaniyang bunsong 
anak.--Jos 6:26, 1Ha 16:33, 34. 


HIERAPOLIS Banal na Lunsod]. Isang lunsod 
sa probinsiya ng Asia. Ito ay nasa hilagaang gilid ng 
Libis ng Lycus ng Asia Minor, mga 10 km (6 na mi) 
sa H ng Laodicea sa makabagong Pamukkale, Tur- 
key. 

Bagaman lumilitaw na hindi kailanman dumalaw 
ang apostol na si Pablo sa Hierapolis, ang mga epek- 
to ng kaniyang matagal na gawain sa Efeso (mula 
taglamig ng 52/53 C.E. hanggang pagkatapos ng 
Pentecostes noong 55 C.E. [1Co 16:8]) ay umabot sa 
"ahat ng distrito ng Asia.” (Gaw 19:1, 10) Waring ak- 
tuwal na nakarating sa Hierapolis ang Kristiyanismo 
sa pamamagitan ng ‘mga pagsisikap” ni Epafras. 
--Col 4:12, 13. 

Bagaman walang pulitikal na kahalagahan ang 
lunsod, noong mapayapang yugtong Romano ay na- 
ging maunlad ito bilang isang sentro ng debosyon 
kay Cybele. Ang pagsamba sa kaniya roon ay pina- 
sidhi ng dalawang likas na kababalaghan, ang mga 
bukal ng mineral at ang Plutonium, o Charonion, 
isang malalim at makitid na guwang na naglalabas 
ng nakamamatay na usok. 


HIGAAN 


HIGAAN. Noong panahon ng Bibliya, gaya rin 
sa ngayon, ang mga tulugan ay may iba't ibang uri, 
istilo, at kayarian, depende sa yaman, katayuan sa 
buhay, at mga kostumbre ng mga tao. Kadalasan, 
ang mga dukha, mga tagapag-alaga ng kawan, at 
mga manlalakbay ay sa lapag lamang humihiga, 
anupat kung minsa'y sinasapnan nila iyon ng mani- 
pis na kutson o malapad na tabla, ang mga higaan 
naman ng mga tagapamahala at ng mayayaman sa 
kanilang permanenteng mga tahanan ay napaka- 
mamahalin at napakagarbo. 

Ang karaniwang terminong Hebreo para sa “higa- 
an” ay mish-kav', mula sa salitang-ugat na sha:khav' 
(humiga). (Gen 49:4: Lev 26:6) Sa Griego, ang kara- 
niwang termino naman ay kline, mula sa kli'no 
(humilig). (Mat 9:2: Luc 9:58, Int) Ang isa pang 
terminong Griego para sa “higaan,” ang koi'te na 
pangunahin nang tumutukoy sa isang dakong ma- 
hihigan (Luc 11:7), ay ginagamit din upang tumu- 
koy sa “higaang pangmag-asawa” (Heb 13:4) at sa 
“bawal na pakikipagtalik” (Ro 13:13): kapag ginaga- 
mit bilang metonimya, tumutukoy ito sa paglilihi. 
(Ro 9:10) Ang iba pang mga terminong Hebreo 
para sa mga dakong hinihigaan ay mittah' (higaan), 
@'res (kama), at yatsu'a' (higaan). Ang Griegong 
kra'bat:tos ay tumutukoy sa isang teheras. (Mar 2:4) 
Hindi laging ipinakikita ng mga manunulat ng Bibli- 
ya ang pagkakaiba-iba ng mga terminong ito at ka- 
limita'y ginagamit nila ang dalawa o higit pa sa mga 
ito upang tumukoy sa iisang bagay, anupat ang hi- 
gaan ay tinatawag ding kama (Job 7:13, Aw 6:6) at 
teheras (Mat 9:6, Mar 2:11). Ang mga ito ay ginaga- 
mit ng mga taong natutulog sa gabi o nagpapahinga 
sa tanghali (2Sa 4:5-7: Job 33:15), ng mga maysakit, 
ng mga nagtatalik (Aw 41:3, Eze 23:17), at bilang 
himlayan ng patay sa isang maringal na libingan 
(2Cr 16:14). Kinailangan din ang mga higaan sa ka- 
ugalian na paghilig sa kainan. (Es 7:8: Mat 26:20, 
Luc 22:14) Ang higaan na pantanging dinisenyo 
upang magsakay ng taong maharlika ay tinatawag 
na kamilya.---Sol 3:7-10, tingnan ang KAMILYA. 

May ilang gamit na kadalasang iniuugnay sa mga 
higaan, halimbawa ay ang unan. Nang tumatawid 
sa Dagat ng Galilea, nakatulog si Jesus “sa unan" sa 
popa ng bangka. (Mar 4:38) Kapag tagginaw, guma- 
gamit noon ang mga tao ng “hinabing kumot” o ng 
iba pang pantakip (Isa 28:20), ngunit karaniwan na 
ay pang-araw-araw na kasuutan lamang ang ipi- 
nantutulog nila, kaya naman ipinagbawal ng Kautu- 
sang Mosaiko ang pagtatago ng mga kasuutan ng 
ibang tao pagkalubog ng araw: “Iyon lamang ang 
kaniyang pantakip. . . . Ano ang kaniyang ipantutu- 
log? "--Exo 22:26, 27. 

Ang higaan ng mga taga-Silangan noon ay kada- 
lasan nang isang simpleng banig lamang na gawa 


988 


sa mga dayami o mga halamang hungko, na ma- 
rahil ay may kubrekama o kaya'y kutson upang 
maging mas komportable. Kapag hindi ginagamit, 
inirorolyo at itinatago ang mga ito. Ang mas perma- 
nenteng mga higaan naman ay may balangkas na 
kahoy, anupat nakaangat sa sahig ang natutulog 
dito. (Mar 4:21) Kapag araw, ang mga ito ay nagsi- 
silbing mga higaan o mga kama na mauupuan. 
Ang pinakasimple at tulad-teheras na mga higaan 
ay magagaan, anupat madaling buhatin at dalhin. 
—luc 5:18, 19; Ju 5:8, Gaw 5:15. 

Ang mga kama ng mayayaman ay may elegan- 
teng mga sapin na napapalamutian ng magagar- 
bong burda. Ganito ang sabi ng mapang-akit na pa- 
tutot: “Nilatagan ko ng mga kubrekama ang aking 
kama, ng mga bagay na may sari-saring kulay, 
ng lino ng Ehipto. Nilagyan ko ang aking higaan 
ng mira, aloe at kanela.” (Kaw 7:16, 17) Tulad ng 
"mga higaang ginto at pilak” ng palasyo ng Persia, 
ang mapaghimagsik na Israel ay mayroon ding 
“marangyang higaan,” “kama ng taga-Damasco,” at 
“mga higaang garing,” gaya ng pagkakalarawan ng 
propeta.---Es 1:6, Am 3:12, 6:4. 

Ang malalaking bahay ay may nakabukod na 
mga silid-tulugan o pinakaloob na mga silid-tulu- 
gan. (Exo 8:3; 2Ha 6:12, 11:2) Kapag tag-init, ang 
mga bubong ang kadalasang nagsisilbing tulugan 
yamang mas malamig doon. 

Ang mga higaan ay tinutukoy rin sa Kasulatan sa 
makasagisag na diwa. Halimbawa, ang kalagayan 
ng mga patay ay gaya ng kalagayan ng mga naka- 
higa sa higaan. (Job 17:13, Eze 32:25) Ang mga ma- 
tapat kay Jehova ay ‘humihiyaw nang may kaga- 
lakan sa kanilang mga higaan, kabaligtaran ng 
mga suwail na patuloy na nagpapalahaw at nagpa- 
pakana ng kasamaan habang nakahiga sa higaan. 
(Aw 149:5; Os 7:14: Mik 2:1) Di-gaya ni Ruben, na 
hindi naghunos-diling sipingan ang babae ng kani- 
yang amang si Jacob at sa ganitong paraan ay nila- 
pastangan ang higaan ng kaniyang ama (Gen 35:22: 
49:4), hindi dapat dungisan ng mga Kristiyano sa 
anumang paraan ang sagradong kaayusan sa pag- 
aasawa, ang “higaang pangmag-asawa. "---Heb 13:4. 


HIGAD [sa Heb., gazam'|. Ang yugtong larva 
ng mga paruparo o ng mga tanga. Ipinapalagay na 
ang salitang Hebreo na gazam’ ay halaw sa sali- 
tang-ugat na nangangahulugang “pumutol.” Tulad 
ng mga balang, pinuputol o tinatabas ng mga higad 
ang bawat dahon ng mga pananim hanggang sa 
makalbo iyon. (Joe 1:4; 2:25, Am 4:9) Sa kabila ng 
tradisyonal na pangmalas na ang terminong Hebreo 
na gazam' ay tumutukoy sa “balang,” ginamit ng 
mga tagapagsalin ng Septuagint ang salitang Grie- 
go na kam pe, na nangangahulugang higad. Pabor 
din sina Koehler at Baumgartner na isalin ang 


989 


gazam' bilang higad. (Lexicon in Veteris Testamen- 
ti Libros, Leiden, 1958, p. 178) Ganito ang pagkaka- 
salin nito sa Joel 1:4 at 2:25 sa salin ni Isaac Leeser 
at sa Bagong Sanlibutang Salin, “palmerworm” sa 
King James Version, “shearer” sa An American 
Translation. 

Halos mga halaman lamang ang kinakain ng mga 
higad. Napakalakas nilang kumain, anupat sa isang 
maghapon, may mga higad na nakauubos ng hala- 
man na doble ng kanilang timbang. Kaya naman 
kapag sila'y marami, malaking pinsala ang idinudu- 
lot nila sa mga pananim. 


HIGANTE. Nag-uulat ang Bibliya tungkol sa 
mga lalaking pambihira ang laki. Nariyan si Og, hari 
ng Basan, isa sa mga Repaim, na ang langkayan ay 
siyam na siko (4 na m; 13.1 piye) ang haba at apat 
na siko (1.8 m; 5.8 piye) ang lapad. (Deu 3:11) Si Go- 
liat ng Gat, na pinatay ni David, ay anim na siko at 
isang dangkal (2.9 m, 9.5 piye) ang taas. Makikita 
ang laki at lakas ni Goliat sa bigat ng kaniyang ba- 
luti. Ang kaniyang tansong kutamaya ay tumitim- 
bang nang 5,000 siklo (57 kg; 126 na lb); ang tulis 
na bakal ng kaniyang sibat ay tumitimbang nang 
600 siklo (6.8 kg: 15 1b).--1Sa 17:4-7. 

Bukod kina Og at Goliat, mayroon pang ibang 
mga lalaki ng Repaim na di-pangkaraniwan ang 
laki, kabilang sa kanila si Isbi-benob, na ang bigat 
ng kaniyang sibat ay 300 siklong tanso (3.4 kg: 
7.5 Ib) (2Sa 21:16): si Sap, o Sipai (2Sa 21:18, 1Cr 
20:4): si Lami, kapatid ni Goliat, “na ang tagdan ng 
kaniyang sibat ay gaya ng biga ng mga manggaga- 
wa sa habihan” (1Cr 20:5): at isang lalaki na pambi- 
hira ang laki na ang mga daliri sa kamay at paa ay 
animan, anupat sa kabuuan ay 24 (2Sa 21:20). 

Iniulat ng walang-pananampalatayang mga tiktik 
na sa Canaan ay "nakita nila ang mga Nefilim, ang 
mga anak ni Anak, na mula sa mga Nefilim, anupat 
sa kanilang sariling paningin ay naging tulad sila ng 
mga tipaklong, at naging gayundin sila sa pani- 
ngin ng mga ito.” (Bil 13:33) Ang mga lalaking ito 
na pambihira ang laki, tinatawag na mga anak ni 
Anak (malamang ay nangangahulugang “Mahaba 
ang Leeg [samakatuwid nga, matangkad]"), ay hin- 
di naman mga Nefilim, gaya ng iniulat, kundi mga 
lalaki lamang na di-pangkaraniwan ang tangkad, 
sapagkat ang mga Nefilim, na mga supling ng mga 
anghel at ng mga babae (Gen 6:4), ay nalipol na no- 
ong Baha. 


HIGAYON. Isang transliterasyon ng pananali- 
tang Hebreo na higgayohn, inuunawa ng mga 
leksikograpo na tumutukoy sa isang teknikal na 
termino sa pangangasiwa ng musika. (Aw 9:16) Sa- 
lig sa konteksto ng mga paglitaw nito sa teks- 
tong Hebreo, isinasalin ito sa iba't ibang paraan bi- 


HIKAW 


lang “mahinang pananalita,” “pagbubulay-bulay,” 
"mga kaisipan,” “melodya,” “malambing na musika,” 
“tumataginting na musika,” at “(mga) pagbubu- 
lung-bulong.” (Aw 19:14; 92:3: Pan 3:62, AT, Mo, 
NW, Ro, RS, Yg) Sa Awit 9:16, maaaring ang Higa- 
yon ay nagpapahiwatig ng alinman sa isang ma- 
pitagang interlude ng alpang mababa ang tono 
o isang mapitagang paghinto para sa pagbubulay- 
bulay. 


HIKAW. Isang hugis-singsing na hiyas o iba 
pang palamuti na isinusuot sa tainga bilang ka- 
gayakan. Waring walang espesipikong salita ang 
mga Hebreo para sa “hikaw,” sapagkat ang isa sa 
mga salitang ginagamit nila para sa palamuting 
ito (nezem) ay maaaring tumukoy sa singsing na 
pang-ilong o sa hikaw. (Kaw 11:22, Exo 32:2) Sa pa- 
mamagitan ng konteksto kung saan lumilitaw sa 
Kasulatan ang neZem, posibleng matiyak, bagaman 
hindi sa lahat ng pagkakataon, kung ang tinutukoy 
ay hikaw o singsing na pang-ilong. Malamang na sa 
maraming kaso, halos pareho ang hugis ng mga hi- 
kaw at ng mga singsing na pang-ilong. Ang salitang 
Hebreo na @ghil' ay ginagamit din upang tumukoy 
sa hikaw at iniuugnay sa isang pabilog na palamuti. 
--Bil 31:50, Eze 16:12. 

Sa maraming bansa noong sinaunang panahon, 
ang mga lalaki, mga babae, at mga bata ay pawang 
nagsusuot ng mga hikaw. Sa mga bantayog ng 
Ehipto ay ipinakikitang nakahikaw ang mga banya- 
gang lalaki mula sa maraming lupain. Gayunman, 
waring hindi kaugalian ng mga lalaki sa Ehipto ang 
magsuot ng mga hikaw, at hindi matiyak kung ang 
mga lalaking Israelita ay karaniwang nagsusuot nito 
o hindi. Ang mga Midianita ay nagsusuot ng mga 
hikaw, anupat kinuha ng mga Israelita sa kanila ang 
mga iyon bilang bahagi ng samsam sa digmaan. (Bil 
31:1, 2, 50) Noong gagawin na ni Aaron sa ilang ang 
ginintuang guya, inutusan niya ang mga Israelita: 
“Alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa mga 
tainga ng inyu-inyong asawa, ng inyong mga anak 
na lalaki at ng inyong mga anak na babae at dalhin 
ninyo ang mga iyon sa akin.”---Exo 32:1-4. 

Pangkaraniwan sa mga babaing Ehipsiyo ang 
magsuot ng malalaking gintong hikaw na hugis- 
singsing, na ang iba ay may diyametro na 4 hang- 
gang 5 sentimetro (1.5 hanggang 2 pulgada), baga- 
man ang iba ay mas malalaki pa at binubuo ng 
hanggang anim na indibiduwal na singsing na hi- 
ninang upang magkadikit-dikit. May mga hikaw 
na pilak na natagpuan sa Thebes, na ang ilan ay 
mga buton lamang. Kung minsan, ang mga hikaw 
ng mga Ehipsiyo, tulad niyaong sa mga Asiryano, 
ay may magagarbong disenyo, anupat ang ilan ay 
hugis-krus. Upang maikabit ang hikaw, karaniwan 


HILAGA 


nang ipinapasok sa butas ng pingol ng tainga ang 
pinakasingsing ng hikaw o ang isang pangawit. 

Sa sinaunang Ehipto, ang mga taong may mataas 
na katayuan ay nagsusuot kung minsan sa tainga 
ng ginintuang mga palamuting hugis-aspid, na ang 
pinakakatawan ay kinabitan ng mahahalagang bato. 
May mga hikaw naman sa Gitnang Silangan na bi- 
nubuo ng mga singsing na sinasabitan ng mga hi- 
yas na palawit. Ang iba ay tinatawag na “mga 
palawit sa tainga” (sa Heb., neti:-phohth', mula sa na- 
taph’ [nangangahulugang “tumulo” o “pumatak']). 
Maliwanag na ang terminong ito ay tumutukoy sa 
isang hugis-patak na palamuti o palawit. Maaaring 
ang “mga palawit sa tainga” ay mga perlas o bilog 
na mga butil ng pilak o ginto, ngunit hindi inilalara- 
wan sa Bibliya ang mga ito. (Huk 8:26) Kabilang ang 
mga ito sa mga bagay na sinabi ni Jehova na kuku- 
nin niya mula sa palalong “mga anak na babae ng 
Sion.”--Isa 3:16, 19. 

Ang tapat na mga Hebreo at mga Kristiyano ay 
hindi nagsuot ng mga hikaw bilang mga agimat, ba- 
gaman gayon ang ginawa ng ibang mga tao noong 
sinaunang panahon. Bagaman hindi espesipikong 
sinasabi ng Bibliya na ang “mga hikaw” na pag-aari 
ng sambahayan ni Jacob ay itinuring na mga agi- 
mat, kapuwa ang ‘mga banyagang diyos’ at “ang 
mga hikaw” ng kaniyang sambahayan ay ibinaon ni 
Jacob sa ilalim ng malaking punungkahoy na mala- 
pit sa Sikem. (Gen 35:2-4) “Ang mga palamuting ka- 
bibi na humihiging” na pag-aari ng palalong “mga 
anak na babae ng Sion” ay isang uri ng anting- 
anting na maaaring isinasabit sa mga kuwintas o sa 
tainga.--Isa 3:20. 

Nang pagkalooban ang Israel ng pribilehiyong 
mag-abuloy para sa tabernakulo, ang mga taong 
may pusong nagkukusang-loob ay nag-abuloy ng 
iba't ibang kagamitan, kabilang dito ang mga hikaw. 
(Exo 35:20-22) Pagkaraan ng maraming siglo, sina- 
bi ni Jehova sa Jerusalem na, bukod sa iba pang 
mga bagay, pinagpakitaan niya ito ng pag-ibig sa 
pamamagitan ng paglalagay ng mga hikaw sa mga 
tainga nito. (Eze 16:1, 2, 12) Ginamit naman ni So- 
lomon ang hikaw na ginto sa makasagisag na para- 
an nang sabihin niya: “Ang hikaw na ginto, at ang 
palamuting yari sa pambihirang ginto, ay maru- 
nong na tagasaway sa taingang nakikinig.”---Kaw 
25:1, 12. 


HILAGA. Bukod pa sa karaniwang termino na 
tsa'phohn”, ang hilaga ay tinutukoy rin ng direksi- 
yong “kaliwa,” yamang ang nakagawiang posisyon 
ay paharap sa sinisikatan ng araw sa silangan. (Gen 
14:15, tlb sa Rbi8) Kapag ginagamit sa Kasulatan, 
ang “hilaga” ay maaaring tumukoy sa isang seksi- 
yon ng lupa (Aw 107:3, Isa 43:6, Luc 13:29), sa isang 
pahilagang direksiyon (Exo 26:20, 1Ha 7:25; Apo 


990 


21:13), sa kalangitan sa dakong hilaga (Job 26:7), at 
sa iba't ibang lupain o kaharian (kasama ang Asir- 
ya [Zef 2:13] at Babilonya [Jer 46:10]) na waring 
nasa H at S ng lupaing tinatahanan ng mga Israeli- 
ta. Bagaman ang Babilonya sa Ilog Eufrates ay ak- 
tuwal na nasa S ng Tiro, binabanggit ng Ezekiel 
26:7 na ang hari ng Babilonya ay darating laban sa 
Tiro mula sa hilaga. Sa katulad na paraan, ang ka- 
pahamakang daranasin ng Juda at Jerusalem mula 
sa mga Babilonyo ay tinutukoy na manggagaling 
“mula sa hilaga.” (Jer 1:14, 15) Waring ang dahilan 
nito ay sapagkat isang hilagaang ruta ang tinatahak 
ng mga hukbong Babilonyo kapag humahayo sila 
nang pakanluran, sa gayon ay naiiwasan nilang du- 
maan sa disyerto. Sa katunayan, ganito ang kani- 
lang nakagawian, gaya ng ipinakikita ng mga re- 
kord ng Babilonya. 

Yamang iba't ibang lupain at kaharian ang sina- 
sabing nasa hilagang lokasyon, kadalasang ang kon- 
teksto at iba pang kaugnay na mga kasulatan ay 
makatutulong upang matiyak kung ano ang ibig tu- 
kuyin ng “hilaga” o “lupain ng hilaga.” Halimbawa, 
ipinakikita ng Isaias 21:2, 9 at Daniel 5:28 na kabi- 
lang sa mga bansang mula sa “lupain ng hilaga" na 
binanggit sa Jeremias 50:9 ang mga Medo, mga Per- 
siano, at mga Elamita. Lumilitaw na ang mga ban- 
sang sasalakay sa Babilonya ay minamalas bilang 
isang nagkakaisang hukbo o pawang mga kaaway 
ng Babilonya, anupat “isang kongregasyon.” Marami 
sa mga bansang kasangkot ay nasa malayong H ng 
Babilonya (Jer 51:27, 28), at sa paanuman, ang ka- 
lakhan ng Media ay nasa HS ng Babilonya. Maliwa- 
nag din na ang pagsalakay ay nagmula sa bandang 
hilaga, yamang pinatigil ni Ciro ang daloy ng tubig 
sa H ng lunsod. 

Ang “Hari ng Hilaga.” Ang mga pangyayari 
sa kasaysayan ay naglalaan ng isa pang saligan 
upang matiyak kung paano dapat unawain ang “hi- 
laga” sa ilang teksto. Isang halimbawa ay ang “hari 
ng hilaga” na binanggit sa Daniel kabanata 11. Ipi- 
nakikita ng katibayan ng kasaysayan na ang “maka- 
pangyarihang hari” sa Daniel 11:3 ay si Alejandrong 
Dakila. Pagkamatay ni Alejandro, nahati-hati ang 
imperyo sa kaniyang apat na heneral. Kinuha ng isa 
sa mga heneral na ito, si Seleucus Nicator, ang Me- 
sopotamia at Sirya, anupat siya ang naging tagapa- 
mahala ng teritoryo na nasa H ng Palestina. Nakon- 
trol naman ng isa pang heneral, si Ptolemy Lagus, 
ang Ehipto na nasa dakong TK ng Palestina. Sa ga- 
yon ay nagsimula kina Seleucus Nicator at Ptolemy 
Lagus ang mahabang labanan sa pagitan ng “hari 
ng hilaga” at ng “hari ng timog.” Gayunman, ang 
hula may kinalaman sa “hari ng hilaga” ay suma- 
saklaw mula sa panahon ni Seleucus Nicator hang- 
gang sa “panahon ng kawakasan.” (Dan 11:40) Kung 


991 


gayon, makatuwirang sabihin na ang pambansa at 
pulitikal na pagkakakilanlan ng “hari ng hilaga” ay 
magbabago sa paglipas ng kasaysayan. Ngunit po- 
sible pa ring matiyak ang kaniyang pagkakakilanlan 
salig sa sinasabi ng hula na gagawin ng “hari ng hi- 
laga.”--Tingnan ang aklat na Magbigay-Pansin sa 
Hula ni Daniel!, 1999, p. 211-285. 

Ang Tahanan ni Jehova. Ang “hilaga” ay lu- 
militaw rin sa Kasulatan bilang pagtukoy sa lugar 
na makasagisag na tinahanan ni Jehova kasama ang 
mga Israelita.--Aw 48:1, 2, Isa 14:13, 14, tingnan 
ang BUNDOK NG KAPISANAN. 


HILEL [posible, Siya ay Nagpasinag [ng Liwa- 
nag]: o, Siya ay Pumuri]. Isang Piratonita, isang ta- 
ong naninirahan sa bayan ng Piraton sa Efraim. 
Ang anak ni Hilel na si Abdon ay naghukom sa Is- 
rael nang walong taon.--Huk 12:13-15. 


HILEN. Lumilitaw na ito rin ang Holon. Isa ito 
sa 13 lunsod ng mga saserdote.---Jos 21:13-19: 1Cr 
6:54-60, tingnan ang Horon Blg. 1. 


HILKIAS 
hova]. 

1. Isang Levita na mula sa pamilya ni Merari, 
anak ni Amzi at ninuno ng Etan na inatasan ni Da- 
vid bilang isang mang-aawit sa santuwaryo.---1Cr 
6:31, 32, 44-46. 

2. Isang Levitang bantay ng pintuang-daan na 
mula sa pamilya ni Merari na tumanggap ng atas na 
ito noong panahon ni David, isang anak ni Hosa. 
--ICr 26:10-12. 

3. Ama ng Eliakim na isang opisyal sa korte ni 
Haring Hezekias.---2Ha 18:37. 

4. Ang mataas na saserdote noong mga araw ni 
Haring Josias, anak ni Salum at ama ni Azarias, lu- 
militaw na isang ninuno ni Ezra na tagakopya. (2Ha 
22:3, 4; 1Cr 6:13, Ezr 7:1, 2, 6) Bilang mataas na sa- 
serdote, si Hilkias ay gumanap ng mahalagang ba- 
hagi sa pagsasauli ng tunay na pagsamba na isina- 
gawa ni Josias. Noong panahong kinukumpuni ang 
templo, nasumpungan ni Hilkias ang mismong “ak- 
lat ng kautusan ni Jehova sa pamamagitan ng ka- 
may ni Moises.” Natatangi ang tuklas na ito sapag- 
kat malamang na ang manuskritong ito ang orihinal 
na aklat na isinulat ni Moises. Ibinigay ito ni Hilkias 
kay Sapan na kalihim, na nagdala ng manuskrito sa 
hari. Matapos marinig ni Haring Josias ang pagbasa 
ni Sapan sa aklat, isang delegasyon na pinanguna- 
han ng mataas na saserdoteng si Hilkias ang isinu- 
go niya kay Hulda na propetisa upang sumangguni 
kay Jehova alang-alang sa hari at sa bayan.---2Ha 
22:3-14, 2Cr 34:14. 

5. Ama ni Jeremias na propeta, isang saserdote 
sa Anatot sa lupain ng Benjamin.--Jer 1:1. 


[Ang Aking Takdang Bahagi ay si Je- 


HIMALA 


6. Ama ng Gemarias na isinugo ni Haring Zede- 
kias kasama ni Elasa kay Haring Nabucodonosor sa 
Babilonya.---Jer 29:3. 

7. Isang saserdoteng Levita na bumalik mula sa 
Babilonya kasama ni Zerubabel.---Ne 12:1, 7. 

8. Isa sa mga nakatayo sa kanan ni Ezra noong 
basahin nito ang Kautusan sa bayan.---Ne 8:2-4. 

9. Ang pangalan ng isang makasaserdoteng sam- 
bahayan sa panig ng ama noong mga araw ni Nehe- 
mias na gobernador.---Ne 12:12, 21, 26. 


HIMALA. Mga pangyayaring kataka-taka o ka- 
gila-gilalas, mga kaganapan sa pisikal na daigdig na 
hindi kayang pangyarihin ng tao o ng likas na 
mga puwersa at sa gayo'y itinuturing na nagmu- 
la sa isa na may nakahihigit na kapangyarihan. Sa 
Hebreong Kasulatan, ang salitang moh- pheth’, na 
kung minsan ay isinasaling “himala,” ay nanganga- 
hulugan ding “palatandaan,” “kababalaghan,” at “pi- 
nakatanda.” (Deu 28:46, 1Cr 16:12, tlb sa Rbi8) Ka- 
dalasa'y ginagamit ito kaugnay ng salitang Hebreo 
na 'ohth, nangangahulugang “tanda.” (Deu 4:34) Sa 
Griegong Kasulatan, ang salitang dy'na-mis, “ka- 
pangyarihan,” ay isinasalin bilang “makapangyari- 
hang mga gawa,” “kakayahan,” “kababalaghan,” “hi- 
mala.”--Mat 25:15, Luc 6:19, 1Co 12:10, AS-Tg, BSP, 
MB, NPV, NW. 

Ang isang himala, na kamangha-mangha para sa 
nagmamasid, ay isang bagay na hindi niya kayang 
gawin o hindi niya mauunawaan nang lubusan. Isa 
rin itong makapangyarihang gawa, na nangangaila- 
ngan ng kapangyarihan o kaalaman na nakahihigit 
kaysa sa taglay niya. Ngunit sa punto de vista ng isa 
na pinagmulan ng gayong kapangyarihan, hindi ito 
isang himala. Nauunawaan niya ito at may kakaya- 
han siyang gawin ito. Kaya bagaman marami sa 
mga gawa ng Diyos ang kamangha-mangha sa mga 
taong nagmamasid, ang mga iyon ay resulta la- 
mang ng paggamit niya ng kaniyang kapangyari- 
han. Kung ang isa'y naniniwala sa isang diyos, par- 
tikular na sa Diyos na Maylalang, tiyak na hindi niya 
maitatanggi na may kakayahan ang Diyos na mag- 
sagawa ng mga bagay na kagila-gilalas sa pani- 
ngin ng tao.---Ro 1:20, tingnan ang KAPANGYARIHAN, 
MAKAPANGYARIHANG MGA GAWA. 


Kaayon ba ng likas na mga batas 
ang mga himala? 


Sa pamamagitan ng pag-aaral at obserbasyon, 
napansin ng mga mananaliksik na ang mga pagki- 
los ng mga bagay sa uniberso ay may sinusunod na 
likas na mga batas. Isa na rito ang 'batas ng grabi- 
dad.” Inaamin ng mga siyentipiko na ang mga batas 


HIMALA 


na ito ay masalimuot ngunit mapananaligan, at sa 
pagtawag nila sa mga ito na “mga batas,” ipinahihi- 
watig nila na may Persona na nagpairal ng gayong 
mga batas. Sinasabi ng mga mapag-alinlangan na 
ang himala ay paglabag sa mga batas na itinutu- 
ring nilang likas, di-mababago, at di-mapawawa- 
lang-bisa, kaya, ang sabi nila, hindi maaaring mag- 
karoon ng mga himala. Para sa kanila, kung ang 
isang bagay ay hindi natin maunawaan at maipali- 
wanag batay sa pagkaunawa natin sa mga batas na 
ito, hindi iyon maaaring mangyari. 

Gayunman, ang ilang may-kakayahang siyenti- 
piko ay mas maingat na ngayon sa pagsasabing 
imposible ang isang bagay. Sinabi ni Propesor John 
R. Brobeck ng University of Pennsylvania: “Hin- 
di na tahasang masasabi ng isang siyentipiko na 
imposible ang isang bagay. Ang puwede lamang 
niyang sabihin ay na malayong mangyari iyon. 
Ngunit maaari niyang sabihin na ang isang bagay 
ay imposibleng ipaliwanag batay sa kaalaman na- 
tin sa kasalukuyan. Hindi masasabi ng siyensiya na 
batid na nito ang lahat ng katangian ng materya at 
ang lahat ng anyo ng enerhiya. .. . [Sa isang hima- 
la] ang isang bagay na kailangan ay isang pinag- 
mumulan ng enerhiya na hindi natin nababatid 
sa ating biyolohikal at pisyolohikal na mga siyen- 
siya. Sa ating Kasulatan, ang pinagmumulang ito 
ng enerhiya ay tinutukoy bilang ang kapangyari- 
han ng Diyos.” (Time, Hulyo 4, 1955) Mula noong 
bigkasin ang pananalitang ito, higit pang pinatu- 
nayan ng pagsulong ng siyensiya ang pagiging to- 
too nito. 

Hindi lubusang nauunawaan ng mga siyentipiko 
ang mga katangian ng init, liwanag, atomiko at nu- 
klear na proseso, elektrisidad, o ng alinman sa mga 
anyo ng materya, kahit sa ilalim ng normal na mga 
kalagayan. Lalo pa nga nilang hindi lubusang ma- 
unawaan ang mga katangiang ito sa ilalim ng di- 
pangkaraniwan o di-normal na mga kalagayan. 
Halimbawa, hindi pa gaanong natatagalan ay may 
isinagawang malawakang mga pagsusuri sa ilalim 
ng napakalamig na temperatura, at sa loob lamang 
ng maikling panahon, maraming kakatwang aksi- 
yon ng mga elemento ang naobserbahan. Ang 
tingga ay hindi mahusay na daluyan ng kuryente, 
ngunit kapag inilubog ito sa likidong helium na 
pinalamig sa temperaturang -271'C. (-456' F.), 
ito'y nagiging isang napakahusay na daluyan ng 
kuryente at isang napakalakas na elektromagnet 
kapag inilapit dito ang isang bar magnet. Sa ga- 
yong pagkalamig-lamig na temperatura, waring 
nadaraig naman ng helium ang batas ng grabi- 
dad sapagkat gumagapang iyon pataas sa gilid ng 
baso at lumalabas mula rito.---Matter, Life Science 
Library, 1963, p. 68, 69. 


992 


Isa lamang ito sa maraming tuklas na nakagitla sa 
mga siyentipiko, anupat waring naibuwal ng mga 
iyon ang kanilang dating mga ideya. Kung gayon, 
paano masasabi ninuman na nilabag ng Diyos ang 
kaniyang sariling mga batas sa pagsasagawa ng 
makapangyarihang mga gawa na waring kamang- 
ha-mangha at makahimala para sa mga tao? Tiyak 
na lubusang kontrolado ng Maylalang ng pisikal na 
uniberso ang mga bagay na kaniyang nilalang at 
may kakayahan siyang maniobrahin ang mga ito 
salig sa mga batas na inilakip niya sa mga ito. 
(Job 38) May kakayahan siyang pairalin ang kalaga- 
yan na kailangan upang mapangyari ang mga ga- 
wang iyon, may kakayahan siyang pabilisin, paba- 
galin, baguhin, o kanselahin ang mga reaksiyon. 
O maaaring gawin iyon ng mga anghel, na higit na 
makapangyarihan kaysa sa tao, upang maisagawa 
ang kalooban ni Jehova.---Exo 3:2, Aw 78:44-49. 

Tiyak na hindi ipinagwawalang-bahala o nilalam- 
pasan ng isang siyentipiko ang mga pisikal na batas 
kapag gumagamit siya ng mas matinding init o la- 
mig, o ng mas maraming oksiheno, at iba pa, upang 
pabilisin o pabagalin ang isang kemikal na prose- 
so. Gayunpaman, kinukuwestiyon ng mga mapag- 
alinlangan ang mga himala sa Bibliya, kasama na 
ang “himala” ng paglalang. Sa diwa, sinasabi ng 
mga ito na pamilyar sila sa lahat-lahat ng kalagayan 
at proseso na naganap noong nagdaang mga pana- 
hon. Iginigiit nila na ang mga pagkilos ng Maylalang 
ay hindi maaaring lumampas sa mga hangganan ng 
kanilang makitid na kaunawaan sa mga batas na 
umuugit sa pisikal na mga bagay. 

Ang kahinaang ito ng mga siyentipiko ay kinilala 
ng isang Swekong propesor ng plasma physics, na 
nagsabi: “Hindi kinukuwestiyon ninuman ang pag- 
sunod ng atmospera ng lupa sa mga batas ng me- 
chanics at atomic physics. Gayunpaman, maaaring 
napakahirap sa atin na alamin kung paano gumaga- 
na ang mga batas na ito sa ilalim ng partikular na 
mga kalagayan na nagsasangkot sa atmosperikong 
mga penomeno.” (Worlds-Antiworlds, ni H. Alfven, 
1966, p. 5) Ang ideyang ito ay ikinapit ng propesor 
na iyon sa pinagmulan ng uniberso. Itinatag ng 
Diyos ang mga pisikal na batas na umuugit sa lupa, 
araw, at buwan, at nakagawa ang mga tao ng ka- 
mangha-manghang mga bagay salig sa mga iyon. 
Tiyak na kayang gamitin ng Diyos ang mga batas 
na ito upang magdulot ang mga ito ng resulta na ta- 
liwas sa inaasahan ng mga tao: hindi magiging ma- 
hirap sa kaniya na hawiin ang Dagat na Pula upang 
'ang tubig ay maging pader” sa magkabilang panig. 
(Exo 14:22) Bagaman ang paglakad sa tubig ay lub- 
hang kagila-gilalas para sa tao, napakadaling gawin 
iyon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng “Isa na 
nag-uunat ng langit na gaya ng manipis na gasa, na 


993 


naglaladlad nito na parang isang toldang matataha- 
nan.” Bukod diyan, binabanggit ng Kasulatan na ni- 
lalang ng Diyos ang lahat ng bagay sa langit at kon- 
trolado niya ang mga iyon, at sinasabi nito na “dahil 
sa kasaganaan ng dinamikong lakas, palibhasa'y 
malakas din ang kaniyang kapangyarihan, walang 
isa man sa kanila ang nawawala. ”--Isa 40:21, 22, 
25, 26. 

Yamang ang pagkilala sa pag-iral ng batas, gaya 
ng batas ng grabidad, ay humihiling ng pagkilala sa 
pag-iral ng isang tagagawa ng batas na may talino 
at kapangyarihang nakahihigit sa taglay ng tao, ba- 
kit kukuwestiyunin ang kaniyang kakayahang gu- 
mawa ng kamangha-manghang mga bagay? Bakit 
sisikaping limitahan ang kaniyang pagkilos ayon sa 
napakakitid na saklaw ng kaalaman at karanasan ng 
tao? Angkop na inilarawan ng patriyarkang si Job 
ang kadiliman at kamangmangan na doo'y hinaya- 
an ng Diyos na masadlak yaong mga nakikipagpa- 
ligsahan sa kaniyang karunungan.--Job 12:16-25, 
ihambing ang Ro 1:18-23. 

Panghahawakan ng Diyos sa Kaniyang Ba- 
tas Hinggil sa Moral. Ang Diyos na Maylalang 
ay hindi isang makapritsong Diyos na paminsan- 
minsa'y lumalabag sa kaniyang sariling mga batas. 
(Mal 3:6) Ipinakikita ito ng panghahawakan ng 
Diyos sa kaniyang mga batas hinggil sa moral, na 
kaayon ng kaniyang mga pisikal na batas ngunit 
mas mataas at mas dakila kaysa sa mga iyon. Da- 
hil sa katarungan, hindi niya maaaring kunsintihin 
ang kalikuan. “Napakadalisay ng iyong mga mata 
upang tumingin sa kasamaan, at ang tingnan ang 
kabagabagan ay hindi mo magagawa,” ang sabi ng 
kaniyang propeta. (Hab 1:13, Exo 34:7) Ipinaha- 
yag niya sa Israel ang kaniyang batas: “Kalulu- 
wa ang magiging para sa kaluluwa, mata para sa 
mata, ngipin para sa ngipin, kamay para sa kamay, 
paa para sa paa.” (Deu 19:21) Nang naisin niyang 
patawarin ang mahihina at nagsisising mga tao sa 
kasalanang sanhi ng kanilang kamatayan, kinaila- 
ngan ng Diyos na magkaroon ng legal na saligan 
para rito upang makapanghawakan siya sa kani- 
yang batas. (Ro 5:12; Aw 49:6-8) Pinatunayan niya 
na mahigpit siyang nanghahawakan sa kaniyang 
batas anupat ibinigay pa nga niya ang kaniyang 
bugtong na Anak upang maging pantubos para sa 
mga kasalanan ng sangkatauhan. (Mat 20:28) Iti- 
nawag-pansin ng apostol na si Pablo na “sa pama- 
magitan ng pagpapalaya dahil sa pantubos na ibi- 
nayad ni Kristo Jesus,” naipakita ni Jehova “ang 
kaniyang sariling katuwiran .. . upang siya ay ma- 
ging matuwid kahit ipinahahayag niyang matuwid 
ang taong may pananampalataya kay Jesus.” (Ro 
3:24, 26) Kung ang Diyos, bilang paggalang sa 
kaniyang mga batas hinggil sa moral, ay hin- 


HIMALA 


di nag-atubiling ibigay ang kaniyang minamahal 
na Anak, tiyak na hindi rin niya kailanman ka- 
kailanganing “labagin” ang kaniyang mga pisikal 
na batas upang isagawa ang anumang ninanais 
niya may kaugnayan sa pisikal na sangnilalang. 

Salungat ba sa Karanasan ng Tao? Ang bas- 
ta paggigiit na walang naganap na himala noon ay 
hindi nagpapatunay na talagang walang himala. 
Ang pagiging totoo ng alinmang nakaulat na pang- 
yayari sa kasaysayan ay maaaring kuwestiyunin ng 
isang tao na nabubuhay sa ngayon, sapagkat hindi 
niya iyon naranasan at wala nang buhay na mga 
saksi na makapagpapatotoo tungkol doon. Gayun- 
man, hindi nababago ang mga pangyayari sa ka- 
saysayan dahil diyan. Tinututulan ng ilan ang mga 
ulat tungkol sa mga himala dahil, sabi nila, ang mga 
iyon ay salungat sa karanasan ng tao, samakatuwid 
nga, sa karanasan ng tao na tinatanggap nila bilang 
tunay batay sa obserbasyon, mga aklat, at iba pa. 
Kung ganitong pangmalas ang sinusunod ng mga 
siyentipiko, kaunting-kaunti lamang ang isasagawa 
nilang pananaliksik at pagtuklas ng mga bagong ba- 
gay at mga proseso. Halimbawa, hindi na sila mag- 
sasaliksik kung paano mapagagaling ang mga sakit 
na “walang lunas,” o kung paano maglalakbay sa ka- 
lawakan patungo sa mga planeta o sa mas malalayo 
pang dako ng uniberso. Ngunit ang totoo'y nagsasa- 
liksik sila at kung minsan ay nakapagdudulot sila sa 
sangkatauhan ng talagang bagong mga karanasan. 
Tiyak na ang nagagawa ng tao sa ngayon ay ikama- 
mangha ng mga tao noong sinaunang panahon, at 
ang marami sa karaniwan at pang-araw-araw na 
mga karanasan ng makabagong mga tao ay itutu- 
ring nila na mga himala. 

Hindi Basta Maipaliliwanag sa Pamamagitan 
ng Lohika. Iginigiit ng ilang sumasalansang sa 
ulat ng Bibliya na ang mga himalang masusumpu- 
ngan doon ay maipaliliwanag sa pamamagitan ng 
siyensiya at lohika bilang likas na mga kaganapan 
lamang. Sinasabi nila na ang mga iyon ay inangkin 
lamang ng mga manunulat ng Bibliya bilang pagki- 
los ng Diyos. Totoo na ginamit sa mga himala ang 
mga bagay na gaya ng mga lindol. (1Sa 14:15, 16; 
Mat 27:51) Ngunit hindi ito katibayan sa ganang sa- 
rili na walang ginampanang papel ang Diyos sa mga 
pangyayaring iyon. Bukod sa ang mga bagay na 
iyon mismo ay makapangyarihang mga gawa (ha- 
limbawa, ang nabanggit na mga lindol), naganap 
din ang mga iyon sa tamang panahon anupat napa- 
kalayong mangyari na nagkataon lamang. Bilang 
ilustrasyon: Sinasabi ng ilan na ang mamna na ini- 
laan sa mga Israelita ay masusumpungan sa disyer- 
to bilang matamis at malagkit na katas ng mga 
puno ng tamarisko at mga palumpong. Ipagpalagay 
man na totoo ang kaduda-dudang pananalitang ito, 
himala pa rin ang paglalaan niyaon sa mga Israelita 


HIMALA 


dahil lumalabas iyon sa tamang panahon anupat 
hindi lumilitaw sa lupa sa ikapitong araw ng bawat 
sanlinggo. (Exo 16:4, 5, 25-27) Karagdagan pa, inu- 
uod iyon at bumabaho kapag itinira hanggang sa 
sumunod na araw ngunit hindi ito nangyayari ka- 
pag itinira iyon bilang pagkain sa araw ng Sabbath. 
(Exo 16:20, 24) Dapat ding pansinin na ang paglala- 
rawan sa mamna bilang katas ng mga punungkahoy 
ay hindi lubusang katugma ng paglalarawan ng Bi- 
bliya sa mamna. Ayon sa Bibliya, ito ay nasusumpu- 
ngan sa lupa at natutunaw sa init ng araw, maaari 
itong dikdikin sa almires, gilingin sa gilingan, paku- 
luan, o lutuin upang maging tinapay.--Exo 16:19- 
23, Bil 11:8, tingnan ang MANNA. 

Kapani-paniwalang mga Patotoo. Ang hima- 
la ng pagkabuhay-muli ni Jesu-Kristo ay napa- 
kahalaga sa relihiyong Kristiyano. (1Co 15:16-19) 
Ang ebidensiyang sumusuporta rito ay hindi mahi- 
na kundi napakatibay--mahigit sa 500 saksi ang 
makapagpatotoo na ito'y talagang nangyari.---1Co 
15:3-8, Gaw 2:32. 

Dapat ding isaalang-alang ang motibo ng mga ta- 
ong naniwala sa himala ng pagkabuhay-muli ni Je- 
sus. Marami nang tao ang pinag-usig at pinatay da- 
hil sa kanilang mga paniniwala, ito man ay may 
kaugnayan sa relihiyon, pulitika, o iba pa. Ngunit 
ang mga Kristiyanong dumanas ng gayong pagdu- 
rusa ay walang tinanggap na materyal o pulitikal na 
pakinabang. Sa halip na magtamo ng kapangyari- 
han, kayamanan, at katanyagan, ang karamihan sa 
kanila ay nawalan pa nga ng lahat ng ito. Ipinanga- 
ral nila ang pagkabuhay-muli ni Jesus ngunit hindi 
sila gumamit ng anumang uri ng karahasan upang 
itaguyod ang kanilang mga paniniwala o ipagtang- 
gol ang kanilang sarili. At kung babasahin natin ang 
kanilang mga argumento, makikita natin na hindi 
sila mga panatiko kundi mga taong makatuwiran. 
Maibigin nilang sinikap na tulungan ang kanilang 
kapuwa. 

Mga Katangian ng mga Himala sa Bibliya. 
Ang ilang kapansin-pansing katangian ng mga hi- 
mala sa Bibliya ay ang pagiging hayagan ng mga 
ito, ang pagiging simple ng mga ito, at ang layunin 
at motibo sa pagsasagawa ng mga ito. Ang ilan ay 
isinagawa nang pribado o sa harap ng maliit na gru- 
po (1Ha 17:19-24, Mar 1:29-31, Gaw 9:39-41), ngu- 
nit kadalasan ay hayagan ang mga ito at isinagawa 
sa harap ng libu-libo o milyun-milyon pa ngang ta- 
gamasid. (Exo 14:21-31, 19:16-19) Ang mga gawa ni 
Jesus ay hayagan at hindi lihim, at pinagaling niya 
ang lahat ng pumaroon sa kaniya, anupat hindi siya 
kailanman nabigo at nagdahilang kulang ng pana- 
nampalataya ang ilan.---Mat 8:16, 9:35, 12:15. 

Kinakitaan ng pagiging simple kapuwa ang ma- 
kahimalang mga pagpapagaling ni Jesus at ang 


994 


kaniyang pagkontrol sa mga elemento. (Mar 4:39, 
5:25-29: 10:46-52) Di-tulad ng mga madyik na iti- 
natanghal sa pamamagitan ng espesyal na mga ka- 
gamitan, entablado, ilaw, at ritwal, ang mga himala 
sa Bibliya ay karaniwan nang isinasagawa nang 
walang pagpaparangya, anupat kalimita'y tugon sa 
isang di-inaasahang pagkakataon o sa isang kahili- 
ngan at isinagawa sa pampublikong lansangan o sa 
lugar na hindi patiunang inihanda.--1Ha 13:3-6, 
Luc 7:11-15, Gaw 28:3-6. 

Ang motibo ng mga indibiduwal na nagsagawa 
ng himala ay hindi upang itanyag ang kanilang sa- 
rili o payamanin ang sinuman, kundi pangunahin 
nang upang luwalhatiin ang Diyos. (Ju 11:1-4, 15, 
40) Ang mga himala ay hindi mahiwagang mga 
gawa na nilayon lamang na magbigay-kasiyahan sa 
mga mausyoso at pumukaw ng pagkamangha. Ang 
mga ito ay laging nakatutulong sa iba, kung minsan 
ay sa pisikal na paraan at partikular na sa espiritu- 
wal na paraan, yamang inaakay ng mga ito ang 
mga tao sa tunay na pagsamba. Kung paanong “ang 
pagpapatotoo tungkol kay Jesus ang kumakasi sa 
panghuhula [“ang espiritu ng hula,” mga tlb sa 
Rbi8],” pinatunayan din ng marami sa mga himala 
na si Jesus ang isa na isinugo ng Diyos.---Apo 19:10. 

Ang mga himala sa Bibliya ay nagsangkot hindi 
lamang ng mga bagay na may buhay kundi pati ng 
mga bagay na walang buhay, gaya ng pagpapatahi- 
mik sa hangin at dagat (Mat 8:24-27), pagpapatigil 
at pagpapabuhos ng ulan (1Ha 17:1-7: 18:41-45), at 
paggawang dugo o alak sa tubig (Exo 7:19-21: Ju 
2:1-11). Kasama rin sa mga ito ang pisikal na pag- 
papagaling sa lahat ng uri ng karamdaman, gaya ng 
ketong na “walang lunas” (2Ha 5:1-14: Luc 17:11-19) 
at pagkabulag mula sa kapanganakan. (Ju 9:1-7) 
Ang napakaraming uring ito ng mga himala ay ka- 
tibayan na mapaniniwalaan ang mga ito bilang nag- 
mula sa Maylalang, sapagkat tanging ang Maylalang 
ang makaiimpluwensiya sa lahat ng larangan ng ka- 
ranasan ng tao at sa lahat ng anyo ng materya. 

Layunin sa Sinaunang Kongregasyong Kris- 
tiyano. Ang mga himala ay isinagawa ukol sa 
ilang mahahalagang layunin. Pangunahin na, naka- 
tulong ang mga iyon upang pagtibayin o patunayan 
na binibigyang-kapangyarihan at sinusuportahan 
ng Diyos ang isang tao. (Exo 4:1-9) Ganitong kon- 
klusyon ang may-katumpakang nabuo ng mga tao 
hinggil kay Moises at kay Jesus. (Exo 4:30, 31, Ju 9: 
17, 31-33) Sa pamamagitan ni Moises, ipinangako 
ng Diyos ang pagdating ng isang propeta. Ang mga 
himala ni Jesus ay nakatulong sa mga nagmamasid 
upang makilala nila na siya ang propetang iyon. 
(Deu 18:18, Ju 6:14) Noong bagong-tatag ang Kris- 
tiyanismo, ang mga himala, kalakip ang mensa- 
heng Kristiyano, ay nakatulong sa mga indibiduwal 


995 


upang makita nila na itinataguyod ng Diyos ang 
Kristiyanismo at na itinakwil na niya ang naunang 
Judiong sistema ng mga bagay. (Heb 2:3, 4) Nang 
maglaon, lumipas ang makahimalang mga kaloob 
na ibinigay noong unang siglo. Kinailangan lamang 
ang mga iyon noong nagsisimula pa lamang ang 
kongregasyong Kristiyano.---1Co 13:8-11. 

Kung babasahin natin ang kasaysayan ng 
Mga Gawa ng mga Apostol, makikita natin kung 
paanong ang espiritu ni Jehova ay kumilos nang 
puspusan at apurahan upang bumuo ng mga kon- 
gregasyon at itatag nang matibay ang Kristiyanis- 
mo. (Gaw 4:4; kab 13, 14, 16-19) Sa loob lamang ng 
ilang taon sa pagitan ng 33 at 70 C.E., libu-libong 
mananampalataya ang natipon sa maraming kon- 
gregasyon mula sa Babilonya hanggang sa Roma, 
at marahil ay maging sa malayong kanluran. (1Pe 
5:13: Ro 1:1, 7: 15:24) Tandaan na iilan lamang ang 
kopya ng Kasulatan noon. Kadalasan, tanging ang 
mga mariwasa ang may mga balumbon o mga ak- 
lat. Sa mga lupaing pagano, walang kaalaman ang 
mga tao tungkol sa Bibliya o sa Diyos ng Bibliya, si 
Jehova. Halos lahat ng bagay ay kailangang itawid 
nang bibigan. Walang mga komentaryo, mga kon- 
kordansiya, at mga ensayklopidiya ng Bibliya na 
magagamit. Kaya mahalaga sa kongregasyon noon 
ang makahimalang mga kaloob na gaya ng panta- 
nging kaalaman, karunungan, pagsasalita ng mga 
wika, at kaunawaan sa kinasihang mga pananalita. 
(1Co 12:4-11, 27-31) Ngunit gaya ng isinulat ng 
apostol na si Pablo, lilipas ang mga bagay na iyon 
kapag hindi na kailangan. 

Isang Naiibang Kalagayan sa Ngayon. Hin- 
di natin nakikitang nagsasagawa ang Diyos ng ga- 
yong mga himala sa pamamagitan ng kaniyang 
Kristiyanong mga lingkod sa ngayon, sapagkat ang 
lahat ng bagay na kailangan natin ay taglay na na- 
tin at magagamit ng lahat ng mga taong marunong 
bumasa, at upang matulungan ang mga hindi naka- 
babasa ngunit handang makinig, nariyan ang may- 
gulang na mga Kristiyano na may kaalaman at ka- 
runungan na natamo sa pamamagitan ng pag-aaral 
at karanasan. Sa panahong ito, hindi kailangan ng 
Diyos na magsagawa ng gayong mga himala upang 
patotohanan na si Jesu-Kristo ang Kaniyang inata- 
sang tagapagligtas, o upang maglaan ng katibayan 
na sinusuportahan Niya ang Kaniyang mga lingkod. 
Bigyan man ng Diyos ang kaniyang mga lingkod sa 
ngayon ng kakayahang magsagawa ng mga hima- 
la, hindi pa rin iyon makakukumbinsi sa lahat, kung 
paanong hindi lahat ng nakasaksi sa mismong mga 
himala ni Jesus ay napakilos na tanggapin ang ka- 
niyang mga turo. (Ju 12:9-11) Sa kabilang dako, ang 
mga nanlilibak ay binababalaan ng Bibliya hinggil 
sa kagila-gilalas na mga gawa ng Diyos na isasaga- 


HIN 


wa sa hinaharap kapag pinuksa niya ang kasaluku- 
yang sistema ng mga bagay.---2Pe 3:1-10: Apo kab 
18, 19. 

Bilang konklusyon, masasabi natin na ang mga 
nagtatatwa sa mga himala ay hindi naniniwala sa 
isang di-nakikitang Diyos at Maylalang o kaya na- 
ma'y naniniwala sila na hindi niya kailanman gina- 
mit ang kaniyang kapangyarihan sa makahimalang 
paraan mula noong panahon ng paglalang. Ngunit 
sabihin man nila na walang himala, hindi nito napa- 
wawalang-bisa ang Salita ng Diyos. (Ro 3:3, 4) Ang 
mga ulat ng Bibliya tungkol sa mga himala ng Diyos 
at ang mabuting layunin na naisakatuparan ng mga 
iyon, na laging kaayon ng mga katotohanan at mga 
simulaing masusumpungan sa kaniyang Salita, ay 
nagkikintal ng pagtitiwala sa Diyos. Lubusang tini- 
tiyak sa atin ng mga iyon na ang Diyos ay nagma- 
malasakit sa sangkatauhan at na siya'y may kaka- 
yahan at pagnanais na ipagsanggalang ang mga 
naglilingkod sa kaniya. Ang mga himala ay nagsi- 
silbing makalarawang mga parisan, at ang mga ulat 
tungkol sa mga iyon ay nagpapatibay ng ating pa- 
nanampalataya na kikilos ang Diyos sa hinaharap sa 
makahimalang paraan upang pagalingin at pagpa- 
lain ang tapat na sangkatauhan.---Apo 21:4. 


HIMENEO ipinangalan kay Himen, ang Grie- 
gong diyos ng pag-aasawa]. Isang nag-apostata 
mula sa Kristiyanismo noong unang siglo, ipinakila- 
la ni Pablo si Himeneo bilang isang mamumusong, 
puno ng “walang-katuturang mga usapan na luma- 
lapastangan sa kung ano ang banal.” Sa paglihis 
niya mula sa katotohanan, si Himeneo, kasama ang 
isang Fileto, ay nagturo ng huwad na doktrina, anu- 
pat iginupo ang pananampalataya ng ilan. Ang isa 
sa kanilang mga bulaang turo ay na “ang pagkabu- 
hay-muli ay nangyari na” noong kanilang mga 
araw. Lumilitaw na ito ang kanilang turo: na ang 
pagkabuhay-muli ay sa espirituwal na diwa lamang, 
isang uring makasagisag, at na tapos na ang pagka- 
buhay-muli ng nakaalay na mga Kristiyano, na ito 
lamang ang nasasangkot sa bagay na iyon at wala 
nang iba pang pagkabuhay-muli sa hinaharap sa 
ilalim ng Mesiyanikong Kaharian ng Diyos.--2Ti 
2:16-18, ihambing ang 1Co 15:12-23. 

Sa unang liham ni Pablo kay Timoteo, ang panga- 
lan ni Himeneo ay iniugnay sa isa pang apostata, si 
Alejandro. Sinabi ng apostol na ibinigay niya sina 
Himeneo at Alejandro “kay Satanas,” maliwanag na 
tumutukoy sa pagtitiwalag ni Pablo sa kanila mula 
sa kongregasyon.--1Ti 1:18-20. 


HIN. Isang panukat ng likido (Exo 30:24: Bil 
28:14: Eze 45:24: 46:5, 7, 11): ginagamit din may ka- 
ugnayan sa lalagyang para sa pagsukat ng hin. (Lev 
19:36) Ayon sa Judiong istoryador na si Josephus, 


HININGA 


ang hin ay katumbas ng dalawang chous ng Atenas, 
ang bat ay katumbas ng 72 sextarius. (Jewish An- 
tiquities, III, 197 [viii, 3], VII, 57 [ii, 9]) Yamang ipi- 
nahihiwatig ng ibang mga impormasyon na ang 
dalawang chous ng Atenas ay katumbas ng 12 sex- 
tarius, ang hin ay maaaring tuusin na isang kanim 
ng isang takal na bat o mga 3.67 L (7.75 pt). 

Ang Kasulatan ay bumabanggit din ng mga ba- 
hagi ng isang hin: kalahati, isang katlo, isang kapat, 
at isang kanim, ang huling nabanggit ay ang ipina- 
hintulot na araw-araw na rasyon ng tubig para kay 
Ezekiel noong inilalarawan ang malubhang kalaga- 
yan na sasapit sa Jerusalem sa ilalim ng pagkubkob. 
--Exo 29:40, Lev 23:13, Bil 15:4-7, 9, 10; 28:5, 7: Eze 
4:11: 46:14. 


HININGA. Tingnan ang ESPIRITU. 


HINLALAKI. Ang daliri sa kamay ng tao na 
naigagalaw nang pakontra sa iba pang mga daliri. 
Ang mga tao ay nakahahawak ng mga bagay- 
bagay at nakapagsasagawa ng maraming masali- 
muot na gawain na imposibleng magawa kung wala 
silang pasalungat na mga hinlalaki sa kamay. No- 
ong sinauna, kung minsan ay binabalda ang isang 
bihag sa pamamagitan ng pagputol sa mga hinlala- 
ki ng kaniyang mga kamay at mga paa upang hin- 
di na siya makapaglingkod sa militar.--Huk 1:6, 7. 

Ang salitang Hebreong bo'hen ay ginagamit 
upang tumukoy sa hinlalaki kapuwa ng kamay at ng 
paa, ang nakaungos na sangkap na tinutukoy ng bo'- 
hen sa alinmang teksto ay ipinahihiwatig ng kalakip 
na mga pananalitang ‘ng kamay' at 'ng paa." Kailan- 
ma't binabanggit sa Kasulatan ang hinlalaki ng ka- 
may, tinutukoy rin sa tekstong iyon ang hinlalaki ng 
paa.--Exo 29:20, Lev 14:14, 17, 25, 28. 

Noong italaga si Aaron at ang kaniyang mga anak 
bilang mga saserdote, isang barakong tupa ang pi- 
natay, at naglagay si Moises ng dugo nito sa pingol 
ng kanang tainga ni Aaron, sa hinlalaki ng kanang 
kamay nito, at sa hinlalaki ng kanang paa nito. Pag- 
katapos ay ganoon din ang ginawa niya sa bawat isa 
sa mga anak ni Aaron. (Lev 8:23, 24) Sa makasagi- 
sag na paraan, ang dugo sa hinlalaki ng kanang ka- 
may ay kumakatawan sa obligasyon nilang isagawa 
ang kanilang makasaserdoteng mga tungkulin sa 
abot ng kanilang makakaya. 


HINOM, LIBIS NG. Isang libis na nasa T 
at TK ng Jerusalem, bumabagtas ito patungong T 
mula sa kapaligiran ng makabagong Pintuang-daan 
ng Jaffa, biglang lumiliko patungong S sa TK sulok 
ng lunsod, at bumabagtas sa kahabaan ng T hang- 
gang sa makatagpo nito ang mga libis ng Tyro- 
poeon at ng Kidron sa isang dako na malapit sa 
TS sulok ng lunsod. Kilala rin ito bilang “libis ng 


996 


(mga) anak ni Hinom”; ang “Libis,” gaya ng sa pa- 
nanalitang “Pintuang-daan ng Libis” (Jos 15:8, 2Ha 
23:10, Ne 3:13): posibleng ito ang “mababang kapa- 
tagan ng mga bangkay at ng abo ng taba” sa Jere- 
mias 31:40. Hindi alam kung kanino ipinangalan 
ang libis, gayundin ang kahulugan ng pangalang 
Hinom.---LARAWAN, Tomo 2, p. 949. 

Papalapad ang Hinom sa dako na nasa itaas la- 
mang ng pinagsasalubungan nito at ng mga libis ng 
Tyropoeon at ng Kidron. Malamang na dito ang lo- 
kasyon ng Topet. (2Ha 23:10) Sa T na panig ng libis 
malapit sa silanganing dulo nito ay naroon ang kini- 
kilalang lugar ng Akeldama, ang “Parang ng Dugo,” 
ang parang ng magpapalayok na binili kapalit ng 
30 pirasong pilak ni Hudas. (Mat 27:3-10, Gaw 1:18, 
19) Sa mas dako pang itaas, ang libis ay makitid at 
malalim, anupat maraming silid na puntod sa hag- 
dan-hagdang mga dalisdis nito. 

Ang Libis ng Hinom ay isang bahagi ng hangga- 
nan sa pagitan ng mga tribo ni Juda at ni Benjamin, 
anupat ang teritoryo ng Juda ay nasa dakong T, sa 
gayon ay inilalagay ang Jerusalem sa teritoryo ng 
Benjamin, gaya ng nakabalangkas sa Josue 15:1, 8, 
18:11, 16. Ang libis ay kilala ngayon bilang ang Wadi 
er-Rababi (Ge Ben Hinnom). 

Ang apostatang si Haring Ahaz ng Juda ay guma- 
wa ng haing usok sa libis na ito at dito rin niya sinu- 
nog sa apoy ang kaniyang (mga) anak. (2Cr 28:1-3) 
Nahigitan pa si Ahaz ng kaniyang apo na si Ha- 
ring Manases, na malawakang nagtaguyod ng kaba- 
lakyutan, anupat kaniya ring ‘pinaraan sa apoy ang 
sarili niyang mga anak sa libis ng anak ni Hinom.’ 
(2Cr 33:1, 6, 9) Winakasan ni Haring Josias, apo ni 
Manases, ang karima-rimarim na gawaing ito sa To- 
pet sa pamamagitan ng pagpaparungis sa lugar na 
iyon, anupat nilapastangan niya iyon, sa gayon ay 
ginawa niya itong di-karapat-dapat sa pagsamba, 
posibleng sa pamamagitan ng pagkakalat doon ng 
mga buto o basura.---2Ha 23: 10. 

Si Jeremias, na humula noong mga araw ng mga 
haring sina Josias, Jehoahaz, Jehoiakim, Jehoiakin, 
at Zedekias, ay nagpahayag ng kahatulan ni Jehova 
dahil sa mga kasalanan ng bansa, na isa sa mga pa- 
ngunahin ay ang kasuklam-suklam na paghahain 
ng kanilang mga anak kay Molec. Inutusan siyang 
dalhin ang ilan sa matatandang lalaki ng bayan at 
mga saserdote sa labas ng Pintuang-daan ng mga 
Basag na Palayok (Pintuang-daan ng mga Bunton 
ng Abo), nasa TS sulok ng Jerusalem, sa Libis ng Hi- 
nom sa lugar ng Topet. Doon ay sinabi niya ang ka- 
pahayagan ni Jehova: “Narito! dumarating ang mga 
araw... kapag ang dakong ito ay hindi na tatawa- 
ging Topet at ang libis ng anak ni Hinom, kundi ang 
libis ng pagpatay.” Pagkatapos niyang basagin sa 
kanilang paningin ang isang luwad na prasko, nag- 


997 


patuloy siya sa pagbigkas ng kahatulan ni Jehova: 
“Sa gayunding paraan ay babasagin ko ang bayang 
ito at ang lunsod na ito... at maglilibing sila sa To- 
pet hanggang sa wala nang dakong mapaglilibi- 
ngan.” (Jer 19:1, 2, 6, 10, 11) Sa ibang pananalita, 
ang pagpatay, hindi sa mga ihahain kay Molec, kun- 
di sa mga balakyot sa pamamagitan ng kahatulan 
ng Diyos, ay magiging lubhang lansakan anupat 
ang ilang bangkay ay hindi na ililibing at pababaya- 
ang nakahantad sa libis na ito. Durumhan nito ang 
libis nang lalong higit kaysa sa ginawa ni Josias. 

Ang makahulang mga salita ni Jeremias ay hindi 
naman nangangahulugan na nagpapatuloy pa ang 
gayong mga paghahain kay Molec noong panahon 
ni Jeremias, kundi nangangahulugan ito na paruru- 
sahan ni Jehova ang bansa dahil sa kanilang mga 
gawain, noong nakaraan at sa kasalukuyan, at dahil 
sa pagbububo nila ng dugong walang-sala, partiku- 
lar na ang paghahain ng tao noong panahon ng pag- 
hahari ni Manases. Sa isa pang kapahayagan, sina- 
bihan ng propeta ang bansa na parurusahan sila 
dahil sa ginawa ni Manases. (Jer 15:4; ihambing ang 
2Ha 23:26, Jer 32:30-35.) Gayundin, ang kapahaya- 
gan ni Jeremias sa kabanata 19, talata 3, ay katulad 
ng pananalita sa 2 Hari 21:12. Gayunman, noong 
mga araw ni Jeremias, ang mga tao ay talagang pa- 
tuloy na nagsagawa ng mga idolatriya, na nagbigay 
ng katibayan na hindi nila pinagsisihan kahit kaun- 
ti ang malulubhang kasalanan na kinasangkutan 
nila noong panahon ng paghahari ni Manases. Sa 
Jeremias 2:23, maaaring ang Hinom ang tinutukoy 
ni Jeremias nang itawag-pansin niya sa Juda ang 
idolatrosong mga kasalanan ng mga ito. 

Ang mga pintuang-daan sa pader ng Jerusa- 
lem na nasa Libis ng Hinom ay malamang na ang 
mga sumusunod: ang Panulukang Pintuang-daan sa 
HK sulok ng lunsod, ang Pintuang-daan ng Libis sa 
TK sulok nito, at ang Pintuang-daan ng mga Basag 
na Palayok (Pintuang-daan ng mga Bunton ng Abo) 
na malapit sa kung saan sumasanib ang Libis ng Hi- 
nom sa mga libis ng Tyropoeon at ng Kidron. (2Ha 
14:13: Ne 2:13, 12:31, Jer 19:2) Sa pagitan ng Panu- 
lukang Pintuang-daan at ng Pintuang-daan ng Li- 
bis, ang mga gilid ng Libis ng Hinom ay napakata- 
rik anupat di-praktikal na maglagay ng iba pang 
pintuang-daan sa kahabaan ng bahaging ito ng pa- 
der ng Jerusalem. Si Haring Uzias ay nagtayo ng 
mga tore sa tabi ng Panulukang Pintuang-daan at 
ng Pintuang-daan ng Libis, yamang ang mga ito 
ang mga lugar na pinakamadaling mapasok sa ka- 
habaan ng bahaging ito ng libis.---2Cr 26:9. 

Sa libis na ito sa dakong T ng Jerusalem naglibot 
si Nehemias isang gabi upang magsiyasat, anupat 
sinuri niya nang pasilangan ang pader ng lunsod 
mula sa Pintuang-daan ng Libis hanggang sa Pintu- 


HIRAM 


ang-daan ng mga Bunton ng Abo, pagkatapos ay lu- 
miko siya paahon sa Kidron nang ilang distansiya at 
saka bumalik at muling pumasok sa lunsod sa pa- 
mamagitan ng Pintuang-daan ng Libis. (Ne 2:13-15) 
Noong panahon ni Nehemias, lumilitaw na ang Libis 
ng Hinom ay nagsilbing palatandaan ng hilagaang 
mga hangganan ng mga pamayanan ng mga anak 
ni Juda (bukod pa roon sa mga tumatahan sa Jeru- 
salem).--Ne 11:25, 30. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang Libis ng 
Hinom ay tinutukoy sa pamamagitan ng katumbas 
na terminong Griego na Geen-na.--Mat 5:22, Mar 
9:47: tingnan ang GEHENNA. 


HIPOPOTAMUS. Tingnan ang BEHEMOT. 


HIRA. Adulamitang kaibigan ni Juda.---Gen 38: 
1, 12. 


HIRAM [posibleng pinaikling anyo ng Ahiram, 
nangangahulugang “Ang Aking Kapatid ay Mataas 
(Dinakila)"]. Sa tekstong Masoretiko ay makikita sa 
ilang talata ang iba pang baybay: “Hirom” (1Ha 5: 
10, 18, 7:40a) at “Huram” (2Cr 2:3). 

1. Hari ng Tiro, at palakaibigang kapanahon ng 
mga haring sina David at Solomon noong ika-11 sig- 
lo B.C.E. 

Matapos malupig ni David ang moog ng Sion at 
maghanda siyang magtayo ng isang palasyo sa lu- 
gar na iyon, nagpadala si Hiram ng mga mensahe- 
ro upang magsaayos ng isang kasunduan sa kalaka- 
lan sa pagitan niya at ni David. Nang magkagayon 
ay pinaglaanan ni Hiram si David ng tabla ng sedro 
mula sa mga kanluraning dalisdis ng Lebanon ga- 
yundin ng mga manggagawa na bihasa sa paggawa 
sa kahoy at bato.---2Sa 5:11: 1Cr 14:1. 

Nang marinig niya na namatay na si David at na 
si Solomon ang naghahari bilang kahalili nito, isinu- 
go ni Hiram ang kaniyang mga lingkod upang mu- 
ling pagtibayin ang kasunduan sa pakikipagkaibi- 
gan. (1Ha 5:1) Nang magkagayon ay nagpatulong si 
Solomon kay Hiram sa paglalaan ng mga materya- 
les at ng ilang tao na kailangan para sa pagtatayo ng 
malaking templo, at kasabay nito ay nakipagkasun- 
do siya na bayaran ang mga trabahador ni Hiram 
ng maraming trigo, sebada, alak, at langis. (1Ha 
5:2-6, 2Cr 2:3-10) Pagkatapos, pinagpala naman ni 
Hiram si Jehova, at isang tipan ng pakikipagkaibi- 
gan ang pinagtibay sa pagitan ng dalawang bansa. 
-- 1Ha 5:7-12, 2Cr 2:11-16. 

Sa pagwawakas ng 20-ta6ng proyekto ni Solomon 
ng pagtatayo, binigyan niya si Hiram ng 20 lunsod, 
ngunit naging lubhang hindi kanais-nais ang mga 
ito sa paningin ni Hiram. (1Ha 9:10-13, tingnan ang 
CABUL Blg. 2.) Hindi matiyak kung isinauli ni Hiram 
ang mga lunsod ding ito o kung binigyan niya 


HIRAM-ABI 


si Solomon ng ibang mga lunsod. (2Cr 8:1, 2) Hindi 
rin matiyak kung ang pagbibigay ni Hiram kay So- 
lomon ng 120 talento na ginto (846,242,000) ay ka- 
sunod ng pagtanggap niya ng kaloob na mga lunsod 
o kung ito sa paanuman ay bahagi ng palitan.---1Ha 
9:14. 

Nakisosyo rin si Hiram kay Solomon sa isa pang 
magkasamang proyekto, na dito ay gumawa si Solo- 
mon ng isang pangkat ng mga barko sa Gulpo ng 
‘Aqaba sa Ezion-geber. Pagkatapos ay nagbigay si 
Hiram ng makaranasang mga marino upang ma- 
ging tauhan ng mga iyon kasama ng mga lingkod ni 
Solomon. Karagdagan pa sa mga barkong ito na 
naglakbay sa mga tubig na malapit sa S bayba- 
yin ng Aprika, may iba pang mga barko sina Hi- 
ram at Solomon na naglalayag hanggang sa Tarsis, 
lumilitaw na sa kanluraning dulo ng Meditera- 
neo. Lahat-lahat, ang malawakang negosyong ito 
sa malalayong karagatan ay nagdala ng malaking 
kayamanan-- ginto, pilak, garing, mahahalagang 
bato, at pambihirang mga bagay gaya ng mga ung- 
goy at mga paboreal.--1Ha 9:26-28, 10:11, 12, 22, 
2Cr 8:18, 9:10, 21: tingnan ang EZION-GEBER. 

2. Ang dalubhasang artisano na gumawa ng ma- 
rami sa mga kagamitan sa templo ni Solomon. Ang 
kaniyang ama ay taga-Tiro, ngunit ang kaniyang 
ina ay isang balo “mula sa tribo ni Neptali” (1Ha 7: 
13, 14) “mula sa mga anak ni Dan.” (2Cr 2:13, 14) 
Ang waring pagkakaibang ito ay malulutas sa ga- 
nang sarili nito kung mamalasin natin, gaya ng gi- 
nagawa ng ilang iskolar, na ang kaniyang ina ay ipi- 
nanganak mula sa tribo ni Dan, nabalo sa unang 
asawa na mula sa tribo ni Neptali, at pagkatapos ay 
muling nag-asawa ng isang taga-Tiro. 

Isinugo ni Hiram, na hari ng Tiro (Blg. 1), ang Hi- 
ram na ito upang mangasiwa sa pantanging kons- 
truksiyon para kay Solomon dahil sa kaniyang kaka- 
yahan at karanasan sa paggawa sa mga materyales 
gaya ng ginto, pilak, tanso, bakal, bato, at kahoy. Si 
Hiram ay may pambihira ring kadalubhasaan sa 
pagtitina, paglililok, at pagdidisenyo ng lahat ng uri 
ng kagamitan. Walang alinlangang mula sa pagka- 
bata ay tinanggap niya ang ilan sa kaniyang tekni- 
kal na kasanayan sa sining pang-industriya ng pa- 
nahong iyon mula sa kaniyang amang taga-Tiro, na 
isa ring mahusay na manggagawa sa tanso.-- 1Ha 
7:13-45, 2Cr 2:13, 14; 4:11-16. 

Lumilitaw na tinutukoy ng hari ng Tiro ang lala- 
king ito bilang Hiram-abi, na waring isang katawa- 
gang literal na nangangahulugang “Si Hiram na 
Aking Ama.” (2Cr 2:13) Hindi naman ibig sabihin 
dito ng hari na si Hiram ang literal niyang ama, 
kundi marahil ay ito ang “tagapayo” o “dalubhasang 
manggagawa” ng hari. Sa katulad na paraan, ang 
pananalitang Hiram-abiv (sa literal, “Si Hiram na 


998 


Kaniyang Ama") ay waring nangangahulugang ‘Si 
Hiram ang kaniyang (samakatuwid nga, ng hari) 
dalubhasang manggagawa. ---2Cr 4:16. 


HIRAM-ABI [Si Hiram na Aking Ama]. Isang 
katawagang ikinapit sa “lalaking dalubhasa" na isi- 
nugo ng hari ng Tiro upang gumawa ng mga kaga- 
mitan ng templo ni Solomon. Maliwanag na ipi- 
nahihiwatig nito na si Hiram ay “ama” sa diwa 
ng pagiging isang dalubhasang manggagawa.---2Cr 
2:13, tingnan ang HIRAM Blg. 2. 


HIRAM-ABIV [Si Hiram na Kaniyang Ama]. 
Isang terminong ginamit may kaugnayan sa biha- 
sang manggagawa na isinugo mula sa Tiro upang 
mangasiwa sa paggawa ng mga kagamitan ng tem- 
plo ni Solomon. Waring ipinahihiwatig nito na si Hi- 
ram ay “ama,” hindi sa literal na diwa, kundi da- 
hil siya ay isang dalubhasang manggagawa.---2Cr 
4:16: tingnan ang HIRAM Blg. 2. 


HITA. Ang bahaging karugtong ng binti at mula 
sa balakang hanggang sa tuhod. Yamang ang mga 
hita ay nasa magkabilang panig ng katawan ng tao, 
ang salitang Hebreo para rito ay maaari ring tumu- 
koy sa panig ng isang bagay, gaya ng “panig” ng ta- 
bernakulo, o ng isang altar.---Exo 40:24: 2Ha 16:14. 

Ang tabak ay inilalagay sa tagiliran, sa bandang 
hita. (Exo 32:27: Huk 3:16, 21: Sol 3:8, Aw 45:3) Sa 
Apocalipsis 19:11-21, si Kristo Jesus ay inilalara- 
wang nakasakay sa isang puting kabayong pandig- 
ma upang makipagbaka laban sa “mabangis na ha- 
yop” at sa mga hari sa lupa kasama ang kanilang 
mga hukbo. Ang kaniyang titulong “Hari ng mga 
hari at Panginoon ng mga panginoon” ay malinaw 
na nakasulat sa kaniyang panlabas na kasuutan sa 
bandang hita, kung saan kadalasang inilalagay ang 
tabak ng awtoridad. 

Ang mga karsonsilyo ng mga saserdote sa Israel 
ay mula sa mga balakang hanggang sa mga hita, 
samakatuwid nga, hanggang sa dulo ng mga hita, 
kung kaya natatakpang mabuti ang kanilang kahu- 
baran kapag naglilingkod sila sa santuwaryo at sa 
altar ni Jehova. Kung hindi ay mamamatay sila. 
--Exo 28:42, 43. 

Kapag sumusumpa ng isang sumpa, kung minsan 
ay sinusunod ang isang kaugalian kung saan inila- 
lagay ng taong nanunumpa ang kamay niya sa ila- 
lim ng hita ng tao na kaniyang pinanunumpaan. 
(Gen 24:2-4, 9: 47:29-31) Tungkol sa kahulugan nito, 
tingnan ang PosIsYON AT KILOS NG KATAWAN (Panu- 
numpa). Ang kaugaliang pagtampal sa hita ay nag- 
papahiwatig ng pamimighati, kalumbayan, o pagsi- 
sisi.--Jer 31:19: Eze 21:12. 

Mga Sangkap sa Pag-aanak. Yamang ang hita 
ay malapit sa bahagi ng katawan na kinaroroonan 


999 


ng mga sangkap sa pag-aanak, ang mga supling ay 
sinasabing ‘lumalabas mula sa dakong itaas ng hita." 
(Gen 46:26, Exo 1:5, Huk 8:30) Binibigyang-linaw 
nito ang uri ng kaparusahan na sasapit sa isang ba- 
bae na natuklasang nagkasala ng lihim na panga- 
ngalunya. 

Kung pinaghihinalaan ng isang lalaki ang kani- 
yang asawang babae ng kawalang-katapatan, dadal- 
hin niya ito sa saserdote. Patatayuin ng saserdote 
ang babae sa harap ni Jehova, kukuha siya ng banal 
na tubig (maliwanag na dalisay at sariwang tubig), 
lalagyan niya ito ng kaunting alabok na mula sa sa- 
hig ng tabernakulo, at huhugasan o papawiin niya 
tungo rito ang mga sumpa na isinulat niya. Pagka- 
tapos manumpa ang babae na siya ay walang-sala, 
ipaiinom sa kaniya ang tubig. Kung nagkasala siya, 
"mahuhulog ang kaniyang hita” at mamimintog ang 
kaniyang tiyan. Kung siya ay walang-sala, walang 
anumang pinsalang sasapit sa kaniya.---Bil 5:12-31. 


Ano ang kahulugan ng ‘pagkahulog ng 
hita” ng isang babaing nangalunya? 


Lumilitaw na ginagamit sa tekstong ito ang hita 
bilang banayad na pananalita na tumutukoy sa mga 
sangkap sa sekso. (Ihambing ang Gen 46:26.) Ma- 
katuwiran lamang na ang mga sangkap na ka- 
sangkot sa paggawa ng kamalian ang maapektuhan 
ng kaparusahan. (Ihambing ang Mar 9:43-47.) Ang 
pananalitang “mahulog” ay inuunawa na nanga- 
ngahulugang “manghina” (The Holy Bible, isinalin 
ng Catholic Biblical Association of America), “umu- 
rong” (Da) o “manguluntoy” (Mo), at maaaring mag- 
pahiwatig na ang ari ay natuyot at na hindi na ito 
palaanakin at wala na itong kakayahang maglihi. 
Ang kundisyon na dapat pangyarihin ng lalaki na 
magdalang-tao ang kaniyang walang-salang asawa 
ay waring nagpapahiwatig na ang babaing nanga- 
lunya ay hindi na makapagdadalang-tao sa hinaha- 
rap. (Bil 5:28) Bukod diyan, mamimintog ang tiyan 
ng nagkasalang asawa dahil sa sumpa, ngunit hindi 
dahil pinagpala siya na magdalang-tao. 

Hindi ito isang pagsubok sa pamamagitan ng 
pagpapahirap na kung minsan ay nangangailangan 
ng isang himala upang malampasan, gaya niyaong 
mga isinagawa noong Panahon ng Kadiliman. Wa- 
lang anumang sangkap ang tubig na maaaring ma- 
ging sanhi ng karamdamang iyon. Subalit iyon ay 
banal na tubig at nilagyan iyon ng banal na lupa 
o alabok at hinugasan doon ang sulat ng mga sum- 
pa. Kaya naman, naglalaman iyon ng makapangya- 
rihang mga sagisag, at iniinom iyon sa harap ni Je- 
hova at nilalakipan ng taimtim na sumpa sa kaniya. 
Hindi mapag-aalinlanganan ang magiging kalalaba- 
san ng mga bagay-bagay. Kung nagkasala ang ba- 


HITEO, MGA 


bae, pinangyayari ni Jehova na magkaroon ng ma- 
kahimalang bisa ang inumin upang magdulot ng 
mga resultang nararapat. Hinahatulan ng parusang 
kamatayan ang pangangalunya, ngunit sa pagkaka- 
taong ito ay wala ang kahilingang dalawang saksi. 
(Bil 35:30, Deu 19:15) Isa pa, sa ganitong kaso, kada- 
lasan ay hindi naisiwalat kung sino ang lalaking 
nagkasala ng pangangalunya, na nararapat ding 
mamatay. 


HITEO, MGA [Ni (Kay) Het]. Isang bayan na 
nagmula kay Het, ikalawang binanggit na anak ni 
Canaan. (Gen 10:15) Kung gayon, sila ay may Ha- 
mitikong pinagmulan.--Gen 10:6. 

Nagkaroon si Abraham ng ilang pakikipag-ugna- 
yan sa mga Hiteo, na nananahanan sa Canaan nang 
panahong lumipat siya roon. Ipinangako ni Jehova 
na ibibigay sa binhi ni Abraham ang lupain ng Ca- 
naan, na tinatahanan ng maraming bansa, kabilang 
na ang bansang Hiteo. (Gen 15:18-21) Gayunman, 
sinabi ni Jehova kay Abraham na “ang kamalian ng 
mga Amorita [isang termino na kadalasang ginaga- 
mit sa pangkalahatan para sa mga bansa sa Canaan] 
ay hindi pa nalulubos.” (Gen 15:16) Kaya naman igi- 
nalang ni Abraham ang pagmamay-ari ng mga Hi- 
teo sa lupain, at nang mamatay ang kaniyang asa- 
wang si Sara, nakipagkasundo siya kay Epron na 
anak ni Zohar na Hiteo upang bilhin ang isang yu- 
ngib na mapaglilibingan dito.---Gen 23:1-20. 

Noong mga araw ni Josue, ang mga Hiteo ay ini- 
larawan na tumatahan sa lupain na sumasaklaw ng 
isang lugar “mula sa ilang at sa Lebanon na ito 
hanggang sa malaking ilog, na ilog ng Eufrates, sa- 
makatuwid nga, ang buong lupain ng mga Hiteo.” 
(Jos 1:4) Lumilitaw na nanirahan sila pangunahin 
na sa mga bulubunduking pook, kabilang na rito 
ang Lebanon at, posibleng ang mga lugar sa Sirya. 
--Bil 13:29, Jos 11:3. 

Sa Ilalim ng Sumpa ni Noe. Ang paglitaw ng 
mga Hiteo mula kay Canaan ay nagdala sa kanila sa 
ilalim ng sumpa na ipinataw ni Noe kay Canaan, at 
ang pagsupil sa kanila ng Israel ay katuparan ng 
mga salita ni Noe na nasa Genesis 9:25-27. Ang re- 
lihiyon ng mga Hiteo ay pagano, anupat tiyak na ka- 
ugnay ng pagsamba sa anyo ng ari ng lalaki, gaya 
ng iba pang mga relihiyong Canaanita. Nang mag- 
asawa ng mga babaing Hiteo ang apo ni Abraham 
na si Esau, ito ay naging “sanhi ng kapaitan ng es- 
piritu para kay Isaac at kay Rebeka,” ang ama't ina 
ni Esau.---Gen 26:34, 35; 27:46. 

Inilarawan ng Diyos ang lupaing tinirahan ng 
mga Hiteo at ng iba pang mga kaugnay na bansa bi- 
lang “isang lupaing inaagusan ng gatas at pulot- 
pukyutan.” (Exo 3:8) Ngunit ang mga bansang ito 
ay naging lubhang masama anupat nadungisan ang 
lupain dahil sa pagkanaroroon nila. (Lev 18:25, 27) 


HITEO, MGA 


Maraming babala ang ibinigay ng Diyos sa Israel 
may kinalaman sa panganib ng pakikipagsamahan 
sa kanila sa kanilang masasama at maruruming ga- 
wain. Itinala niya ang maraming imoralidad, anupat 
binawalan ang mga Israelita na makibahagi sa mga 
iyon, at pagkatapos ay sinabi niya: “Huwag kayong 
magpapakarumi sa pamamagitan ng alinman sa 
mga bagay na ito, sapagkat sa pamamagitan ng la- 
hat ng mga bagay na ito ay nagpakarumi ang mga 
bansa [kabilang na ang mga Hiteo] na itataboy ko 
mula sa harap ninyo. ”--Lev 18:1-30. 

Itinalaga ang Pagkapuksa. Ang mga Hiteo 
ay isa sa pitong bansang binanggit na itatalaga sa 
pagkapuksa. Ang mga bansang ito ay inilarawan na 
“higit na matao at makapangyarihan" kaysa sa Isra- 
el. Kaya ang pitong bansa nang panahong iyon ay 
maaaring may bilang na mahigit sa tatlong milyon 
katao, at ang mga Hiteo na nasa kanilang moog na 
bundok ay magiging nakasisindak na kaaway. (Deu 
7:1, 2) Ipinakita nila ang kanilang pakikipag-alit sa 
pamamagitan ng pakikisama sa iba pang mga ban- 
sa ng Canaan upang lumaban sa Israel (na pinangu- 
nahan ni Josue) nang mabalitaan nila ang pagtawid 
ng Israel sa Jordan at ang paglipol nito sa mga lun- 
sod ng Jerico at Ai. (Jos 9:1, 2: 24:11) Kaya dapat sa- 
nang nilipol ang mga lunsod ng mga Hiteo at pina- 
wi ang mga tumatahan sa mga ito upang hindi 
sila maging panganib sa pagkamatapat ng Israel sa 
Diyos at maging dahilan upang maiwala ng Israel 
ang pabor ng Diyos. (Deu 20:16-18) Ngunit hindi lu- 
busang isinagawa ng Israel ang utos ng Diyos. Pag- 
kamatay ni Josue, sila ay may-pagkamasuwaying 
nabigo na alisin ang mga bansang ito, na nanatiling 
parang tinik sa tagiliran at isang sanhi ng patuloy 
na kaligaligan sa kanila.---Bil 33:55, 56. 

Kasaysayan Nang Dakong Huli. Dahil sa hin- 
di sinunod ng Israel ang Diyos sa pamamagitan ng 
lubusang paglipol sa mga bansang Canaanita, iniha- 
yag ng Diyos: “Ako naman ay nagsabi, “Hindi ko sila 
palalayasin mula sa harap ninyo, at sila ay magiging 
mga silo sa inyo, at ang kanilang mga diyos ay ma- 
giging pain sa inyo.”” (Huk 2:3) Lumilitaw na yaong 
mga Canaanitang nanatili sa gitna ng Israel ay hi- 
nayaan lamang at, sa ilang bibihirang mga kalaga- 
yan, binigyan pa ng kagalang-galang na posisyon at 
pananagutan. Gayundin, sa mga bansang Canaani- 
ta, waring ang mga Hiteo lamang ang nakapagpa- 
natili ng katanyagan at kalakasan bilang isang ban- 
sa.-- 1Ha 10:29, 2Ha 7:6. 

Dalawang Hiteo ang naging mga kawal, posibleng 
mga opisyal, sa hukbo ni David, samakatuwid nga 
ay sina Ahimelec at Uria. Si Uria ay isang lalaking 
masigasig para sa tagumpay ng Israel laban sa mga 
kaaway nito, at isa na sumunod sa Kautusan. Si Da- 
vid ay nakipagtalik kay Bat-sheba, asawa ni Uria, at 


1000 


pagkatapos ay inilagay niya si Uria sa isang mapa- 
nganib na kalagayan sa pakikipagbaka, kung saan 
ito napatay. Dahil dito, si David ay pinarusahan ng 
Diyos.-- 1Sa 26:6, 2Sa 11:3, 4, 11, 15-17, 12:9-12. 

Si Haring Solomon ay nangalap ng mga lalaki 
mula sa mga Hiteo para sa puwersahang pagtatra- 
baho bilang mga alipin. (2Cr 8:7, 8) Gayunman, pi- 
nangyari ng mga asawang banyaga ni Solomon, 
kabilang na rito ang mga babaing Hiteo, na maitali- 
kod siya mula kay Jehova na kaniyang Diyos. (1Ha 
11:1-6) Ang mga Hiteo ay binabanggit sa Bibliya na 
may mga hari at may kakayahang makipagdigma 
hanggang noong paghahari ni Haring Jehoram ng 
Israel (mga 917-905 B.C.E.). (2Ha 7:6) Gayunman, 
nang malupig ng Sirya, Asirya, at Babilonya ang ka- 
nilang lupain, lumilitaw na nawasak ang mga Hiteo 
bilang isang kapangyarihan. 

Pagkatapos ng pagsasauli ng Israel mula sa pag- 
katapon noong 537 B.C.E., ang taong-bayan ng Isra- 
el at maging ang ilan sa mga saserdote at mga Le- 
vita ay nag-asawa ng mga babaing mula sa mga 
bansang Canaanita at ibinigay ang kanilang mga 
anak na babae sa mga lalaking Canaanita, kabilang 
dito ang mga Hiteo. Ito ay paglabag sa kautusan ng 
Diyos. Dahil dito, sinaway sila ni Ezra, anupat pina- 
kilos sila na gumawa ng isang kasunduan na paali- 
sin ang kanilang mga asawang banyaga.---Ezr 9:1, 
2; 10:14, 16-19, 44. 

Makasagisag na Paggamit. Nang magsalita 
sa pamamagitan ng propetang si Ezekiel, ginamit ni 
Jehova ang terminong “Hitea” sa isang makasagisag 
na diwa nang makipag-usap sa Jerusalem. Sinabi 
niya: “Ang iyong pinanggalingan at ang iyong kapa- 
nganakan ay mula sa lupain ng Canaanita. Ang 
iyong ama ay ang Amorita, at ang iyong ina ay Hi- 
tea.” (Eze 16:3) Noong pumasok ang Israel sa lupa- 
in, ang Jerusalem na kabisera ng bansa, kung saan 
inilagay ni Jehova ang kaniyang pangalan, ay isang 
lunsod na pinananahanan ng mga Jebusita. Ngunit 
yamang ang pinakaprominenteng mga tribo ay ang 
mga Amorita at ang mga Hiteo, lumilitaw na ang 
mga ito ay ginamit upang kumatawan sa mga ban- 
sa ng Canaan, kabilang na ang mga Jebusita. Kaya 
ang lunsod ay may mababang pinagmulan, ngunit 
pinaganda ito ni Jehova. Sa pamamagitan ni Ha- 
ring David, na nakaupo sa “trono ni Jehova” (1Cr 
29:23), habang ang kaban ng tipan ay nasa Bun- 
dok Sion, at nang dakong huli, sa pamamagitan ng 
maluwalhating templo na itinayo ng anak ni David 
na si Solomon, ang kabantugan ng Jerusalem ay lu- 
maganap sa mga bansa. Ngunit ang Jerusalem ay 
naging katulad ng mga bansang Canaanita na naka- 
palibot sa kaniya, masama at imoral, dahil dito ay 
dinala siya ni Jehova sa pagkatiwangwang nang da- 
kong huli.---Eze 16:14, 15. 


1001 


Mga Sekular na Pagsisikap na Makilala Kung 
Sino Sila. Sinikap ng mga istoryador at mga ar- 
keologo na makilala kung sino ang mga Hiteo ng Bi- 
bliya sa sekular na kasaysayan. Ang kanilang pa- 
ngunahing saligan sa pagkilala ay ang wika, ang 
paghahambing ng mga salita na lumilitaw na may 
pagkakatulad sa tunog at baybay. 

Sa mga Asiryanong tekstong cuneiform, madalas 
tukuyin ang “Hatti” sa isang konteksto na karani- 
wang naglalagay rito sa Sirya o Palestina. Maaaring 
mga pagtukoy ito sa mga Hiteo sa Bibliya. Gayun- 
man, salig sa terminong ito na “Hatti,” sinisikap ng 
mga iskolar na iugnay ang mga Hiteo ng Bibliya sa 
tinatawag na Imperyong Hiteo na ang dating kabi- 
sera ay nasa Asia Minor, malayo sa gawing H at 
K ng lupain ng Canaan. Sinisikap nilang gawin ito sa 
sumusunod na paraan, ngunit sa paggawa ng gayon 
ay tatlong magkakaibang grupo ng mga tao ang ti- 
nutukoy nila. 

Tatlong Grupo na “Nakilala.” Sa Anatolia 
(isang bahagi ng tinatawag ngayong Turkey) sa 
Asia Minor, maraming sinaunang teksto ang na- 
hukay sa Bogazkoy, dating tinatawag na “Hat- 
tushash.” Ito ang kabisera ng isang lupain na tina- 
wag na Hatti ng makabagong mga iskolar at kung 
saan ang mga tumatahan ay nagsalita ng “Hatti- 
ko.” Ang sinaunang mga taong ito ay maliwanag 
na dinaluhong ng mga manlulupig na nagdala ng 
ibang wika, na ayon sa mga iskolar ay isang wi- 
kang Indo-Europeo. Ang wikang ito ay gumamit 
ng sulat na cuneiform at tinatawag na “Hiteong cu- 
neiform.” Nang maglaon, isa pang naiibang wi- 
kang Indo-Europeo na gumagamit ng sulat na hi- 
eroglyphic ang humalili sa sulat na cuneiform, at 
ang wikang ito ay tinutukoy bilang “Hiteong hie- 
roglyphic.” Ang ilang halimbawa ng mga teksto sa 
wikang ito ay sinasabing natagpuan kapuwa sa 
Asia Minor at hilagang Sirya. Sinasabi ng mga is- 
kolar na ang tatlong wikang ito ay kumakatawan 
sa tatlong grupo. Ngunit walang patotoo na alin- 
man sa mga ito ay ang mga Hiteo ng Bibliya. May 
kinalaman sa tinatawag na Hiteong cuneiform, si- 
nabi ni Martin Noth: “Ang terminong “Hiteo ay 
hindi matatagpuan sa mga sinaunang teksto, kun- 
di kinatha ng makabagong mga estudyante, anu- 
pat ibinabatay nila sa makasaysayang kaugnayan 
sa pagitan ng wikang ito at ng kaharian ng Hatti sa 
Asia Minor.” Nagpatuloy siya sa pagsasabi may ki- 
nalaman sa “mga Hiteong hieroglyph”: “Ang kara- 
niwang termino na Hiteo ay walang kaugnayan at 
nakalilito kapag ikinakapit sa kanila.” (The Old Tes- 
tament World, 1966, p. 231) Isa pang istoryador, si 
E. A. Speiser, ay naghinuha: “Ang suliranin tung- 
kol sa mga Hiteo sa Bibliya ay . . . masalimuot. Una, 
may katanungan hinggil sa kung aling uri ng mga 


HIVITA, MGA 


Hiteo ang nasasangkot sa alinmang binanggit na 
mga ulat sa Bibliya: mga Hattiano, Indo-Europeong 
mga Hiteo ng mga rekord na cuneiform, o mga Hi- 
teong hieroglyphic.” The World History of the 
Jewish People, 1964, Tomo 1, p. 160. 

Batay sa mga nabanggit na, makikita na anu- 
mang inaakalang pag-uugnay ng mga Hiteo ng Bi- 
bliya sa “Imperyong Hiteo” na ang kabiserang lun- 
sod ay Hattushash ay pala-palagay lamang at hindi 
pa napatunayan. Dahil sa kawalang-katiyakang ito, 
ang mga pagtukoy ng publikasyong ito sa sekular na 
“mga Hiteo” ay karaniwan nang nasa mga panipi 
upang ipaalaala sa mambabasa na hindi napatuna- 
yan ang gayong pag-uugnay at na hindi namin ina- 
akalang may sapat na katibayan upang tanggaping 
tiyak ang gayong pag-uugnay. 


HIVITA, MGA. Isang bayan na nagmula kay 
Canaan na anak ni Ham. (Gen 10:6, 15, 17: 1Cr 1:13, 
15) Ang mga Hivita ay nanahanan sa lunsod ng Si- 
kem noong mga araw ng patriyarkang si Jacob. Sa 
pangunguna nina Simeon at Levi, pinatay ng mga 
anak ni Jacob ang bawat lalaki at dinambungan ang 
lunsod dahil dinungisan ni Sikem na anak ni Hamor 
na pinuno ang kanilang kapatid na si Dina.--Gen 
34:1-29. 

Nang pumasok ang Israel sa Lupang Pangako, ang 
mga Hivita ang bumubuo sa isa sa pitong bansang 
Canaanita na ipinangako ng Diyos na palalayasin sa 
harap nila. (Exo 3:8, 17: 13:5: 23:23, 28: 33:2, 34:11) 
Ang mga bansang ito ay sinasabing higit na matao 
at makapangyarihan kaysa sa Israel. (Deu 7:1) Inu- 
tusan ni Moises ang mga Israelita na italaga sila sa 
pagkapuksa, anupat walang iiwang buhay kapag bi- 
nihag ang kanilang mga lunsod, dahil sa kanilang 
karima-rimarim na mga gawain at sa kanilang hu- 
wad na mga diyos. Kung hindi ay magiging silo 
sila at magiging dahilan upang maiwala ng Israel 
ang pabor ng Diyos.--Lev 18:27, 28, Deu 18:9-13, 
20:15-18. 

Iniuulat ng Bibliya ang lubusang pagpuksa ni Jo- 
sue sa mga lunsod ng mga bansang iyon. (Jos kab 10, 
11) Ang mga Hivita na tumatahan “sa paanan ng 
[Bundok] Hermon sa lupain ng Mizpa” ay kabilang sa 
mga tribong nakiisa sa mga Canaanitang hari laban 
kay Josue sa utos ni Jabin na hari ng Hazor. (Jos 
11:1-3) Ang mga Hivita ay nakatalang kabilang sa 
mga nakipaglaban sa Israel at dumanas ng pagkata- 
lo. (Jos 9:1, 2; 12:7, 8; 24:11) Gayunman, may isang 
grupo mula sa bansang Hivita na pinaligtas. (Jos 
9:3, 7) Ang grupong ito ay ang mga Gibeonita, ma- 
liwanag na kumakatawan din sa tatlong iba pang Hi- 
vitang lunsod. Ang mga ito lamang ang natakot kay 
Jehova, anupat kinilala na nakikipaglaban siya para 
sa Israel. Sa pamamagitan ng isang pakana ay naga- 
wa nilang pumasok sa isang pakikipagtipan sa mga 


HIWAGA 


lider ng Israel kung kaya hindi sila pinatay kundi gi- 
nawa silang mabababang lingkod ng Israel. (Jos 9:1- 
15, 24-27) Ito ang isa sa halimbawa ng katuparan ng 
sumpa ni Noe kay Canaan, na ang mga Gibeonita at 
ang kanilang mga kasamahan, bagaman hindi pi- 
nuksa, ay naging mga alipin ng mga Semita.---Gen 
9:25-27. 

Ipinahiwatig ni Jehova ang kaniyang pagsang- 
ayon sa tapat na pagtupad ng Israel sa kanilang pa- 
kikipagtipan sa mga Hivitang ito sa pamamagitan 
ng pakikipaglaban para ipagsanggalang ang Gibeon 
laban sa nakapalibot na mga bansang Canaanita na 
pumaroon laban sa kanila bilang resulta ng pakiki- 
pagtipan nila sa Israel. (Jos 10:1-14) Mula noon ay 
mapayapang nanahanan ang mga Gibeonita kasa- 
ma ng Israel. (2Sa 21:1-6) Tinatawag silang “mga 
Amorita” sa 2 Samuel 21:2, ngunit maliwanag na ito 
ay dahilan sa ang “Amorita” ay isang termino na 
madalas ikapit sa mga bansang Canaanita sa pang- 
kalahatan, yamang ang mga Amorita ay isa sa mga 
pinakamakapangyarihang tribo. (Tingnan ang Amo- 
RITA.) Noong panahon ng pananakop ni Josue, ang 
sinang-ayunang mga Hivitang ito ay nananahan sa 
lunsod ng Gibeon, hindi kalayuan sa HK ng Jerusa- 
lem, gayundin sa Kepira, Beerot, at Kiriat-jearim. 
Inilalarawan ang Gibeon bilang “isang dakilang lun- 
sod, tulad ng isa sa mga maharlikang lunsod, at mas 
dakila kaysa sa Ai, at ang lahat ng mga lalaki nito 
ay mga makapangyarihan. '---Jos 10:2, 9:17. 

Pagkamatay ni Josue, nabigo ang Israel na patu- 
loy na alisin ang mga Canaanitang bansang Canaa- 
nita gaya ng iniutos ng Diyos, kundi nakipag-asawa 
pa sa mga ito. Kaya naman, ang ulat ng Bibliya ay 
kababasahan: “At ito ang mga bansa na hinayaan ni 
Jehova na manatili upang sa pamamagitan nila ay 
masubok ang Israel... Ang limang panginoon ng 
alyansa ng mga Filisteo, at ang lahat ng mga Cana- 
anita, maging ang mga Sidonio at ang mga Hivita 
na nananahanan sa Bundok Lebanon mula sa Bun- 
dok Baal-hermon hanggang sa pagpasok sa Hamat 

.. at pinasimulan nilang [mga Israelita] magling- 
kod sa kanilang mga diyos. ”---Huk 3:1-6. 

Ipinakikita ng ulat na ito na ang mga Hivita 
ay mga naninirahan sa Kabundukan ng Lebanon 
hanggang sa pinakadulong-hilagang bahagi ng Lu- 
pang Pangako. (Bil 34:8, Jos 11:1, 3) Nang kumuha si 
Joab at ang kaniyang mga tauhan ng isang sensus 
ayon sa utos ni Haring David, “pumaroon sila sa 
tanggulan ng Tiro at sa lahat ng mga lunsod ng 
mga Hivita.” (2Sa 24:7) Ang Tiro ay maliwanag na 
nasa ibaba lamang ng timugang dulo ng Hivitang 
teritoryo. 

Noong panahon ng pambuong-bansang progra- 
ma ni Solomon ng pagtatayo, ginamit niya ang mga 
Canaanita, kabilang na ang mga Hivita, para sa 


1002 


puwersahang pagtatrabaho sa ilalim ng pamamaha- 
la ng mga tagapangasiwang Israelita. Dito higit na 
natupad ang makahulang sumpa ni Noe kay Cana- 
an.---1Ha 9:20-23, 2Cr 8:7-10. 

Mga Hivita, mga Horita, at mga Hurriano. 
Sa Genesis 36:2 si Zibeon, lolo ng isa sa mga asawa 
ni Esau, ay tinatawag na isang Hivita. Ngunit itina- 
tala siya ng mga talata 20 at 24 bilang isang inapo 
ni Seir na Horita. Ang salitang “Horita” ay maaaring 
halaw sa Hebreong chor ("butas") at maaaring na- 
ngangahulugan lamang ng “tumatahan sa yungib.” 
Maaalis nito ang anumang waring di-pagkakatugma 
sa pagitan ng mga teksto sa Genesis 36:2 at sa mga 
talata 20, 24.--Tingnan ang HORITA. 

May nahukay ang mga arkeologo na mga sinau- 
nang akda na binigyang-kahulugan ng mga iskolar 
bilang katunayan na isang bansa na tinawag na 
mga Hurriano ang tumahan sa mga rehiyon ng 
Armenia, Anatolia, Sirya, at mga bahagi ng Pales- 
tina noong panahon ng mga patriyarka, at nanini- 
wala sila na kabilang sa mga taong ito ang mga Hi- 
vita, mga Horita, at mga Jebusita. Iniuugnay nila 
ang “Horita” sa “Hivita” at naniniwalang sa paanu- 
man ay tinawag na mga Hivita ang mga Hurriano. 
Sa kalakhang bahagi, ang teoriya nila ay nakasalig 
sa pagkakahawig ng wika, partikular na sa mga pa- 
ngalang pantangi. Kaya nga, ang pangalang Hori- 
ta ay karaniwang iniisip nilang nauugnay sa “Hur- 
riano” sa halip na mangahulugang “tumatahan sa 
yungib.” 

Gayunman, waring ipinakikita ng Bibliya ang ti- 
yakang pagkakaiba ng mga tribong ito, at hindi nito 
binabanggit ang pangalang Hurriano. Samakatu- 
wid, mas matalinong maghintay ng karagdagang 
katibayan bago tanggapin ang gayong pag-uugnay. 


HIWAGA. Tingnan ang SAGRADONG LIHIM. 


HIYAS AT MAHAHALAGANG BATO. 
Ang isang hiyas ay maaaring isang mahalagang 
bato, isang batong hiyas (batong mahalaga o batong 
di-gaanong mamahalin na tinabas at pinakintab), 
o isang kagamitang pampalamuti na yari sa maha- 
lagang metal (pangunahin nang ginto o pilak) na ni- 
lagyan ng gayong mga bato. Mula pa noong sinau- 
nang panahon ng Bibliya, kapuwa ang mga lalaki at 
ang mga babae ay nagsusuot ng mga hiyas upang 
gayakan ang kanilang sarili. Sa ngayon, tanging 
diamante, esmeralda, rubi, at safiro ang itinutu- 
ring na mahahalagang bato, samantalang ang iba 
pang mga batong bibihira at magaganda ay mina- 
malas na di-gaanong mamahalin. Gayunman, ang 
terminong Hebreo na isinasaling “mahalagang bato” 
ay may mas malawak na pagkakapit, gaya ng ma- 
kikita sa Ezekiel 28:12, 13. Ang mahahalagang ba- 
tong ito ay itinatangi sa iba pang mga mineral 


1003 


pangunahin nang dahil ang mga ito ay bibihira, ma- 
gaganda, at matitibay. 

Ang unang pagtukoy ng Bibliya sa isang mahala- 
gang bato ay nasa Genesis 2:11, 12, kung saan ang 
Havila ay ipinakikilala bilang lupain na may mabu- 
ting ginto, ‘sahing ng bedelio at batong onix.’ 

Ang isang sukatan noon ng kayamanan ay ang 
pagmamay-ari ng mahahalagang bato: lumilitaw na 
ang mga haring gaya nina Solomon at Hezekias 
ay nagkaroon ng napakarami nito. (1Ha 10:11, 2Cr 
9:10, 32:27) Ang mahahalagang bato ay ibinigay bi- 
lang mga kaloob (1Ha 10:2, 10: 2Cr 9:1, 9), maaaring 
maging bahagi ng samsam sa digmaan (2Sa 12:29, 
30; 1Cr 20:2), at ginamit bilang mga kalakal, gaya 
ng ginawa noon ng sinaunang mga taga-Tiro (Eze 
27:16, 22). Sa isang kinasihang panambitan may ki- 
nalaman sa “hari ng Tiro,” sinabi ni Ezekiel: “Ang 
bawat mahalagang bato ay iyong pananamit, rubi, 
topacio at jaspe; crisolito, onix at jade, safiro, turke- 
sa at esmeralda: at ginto ang kayarian ng iyong mga 
enggaste at ng iyong mga ukit sa iyo.” (Eze 28:12, 
13) Ang makasagisag na Babilonyang Dakila ay ini- 
lalarawang may-karangyaang nagagayakan ng ma- 
hahalagang bato.---Apo 17:3-5, 18:11-17. 

Bagaman binibilog at pinakikintab ng sinaunang 
mga tao ang mahahalagang bato, waring karaniwan 
nang hindi nila nilalagyan ng mga kanto o mga la- 
pad na gilid ang mga iyon, gaya ng ginagawa ng 
mga bihasang manggagawa sa makabagong pana- 
hon. Batong esmeril (corundum) o pulbos ng esme- 
ril ang ginamit ng mga Hebreo at ng mga Ehipsiyo 
upang pakintabin ang mahahalagang bato. Kadala- 
san ay inuukitan at nilililukan ang mga ito. Lumili- 
taw na matagal nang alam ng mga Hebreo kung pa- 
ano maglilok ng mahahalagang bato bago pa man 
sila inalipin sa Ehipto, kung saan isa ring sining ang 
paglililok. Maliwanag na ang singsing na pantatak ni 
Juda ay may lilok. (Gen 38:18) Para sa higit pang 
pagtalakay sa sinaunang mga alahas at mga pala- 
muti, tingnan ang ABALORYO, MGA, ALPILER; HIKAW: 
KUWINTAS, PALAMUTI, PULSERAS; PULSERAS SA BUKUNG- 
BUKONG, SINGSING, SINGSING NA PANG-ILONG. 

Mga Paggamit na Kaugnay ng Pagsamba. 
Sa ilang, ang mga Israelita ay nagkapribilehiyong 
mag-abuloy ng iba't ibang mahahalagang bagay 
para sa tabernakulo at sa epod at pektoral ng ma- 
taas na saserdote, anupat walang alinlangang nag- 
abuloy sila mula sa mga kagamitang ibinigay sa 
kanila ng mga Ehipsiyo noong pagmadaliin silang 
umalis ng mga ito. (Exo 12:35, 36) Kabilang sa 
mga iyon ang “mga batong onix at mga batong 
pangkalupkop para sa epod at para sa pektoral.” 
(Exo 25:1-7, 35:5, 9, 27) Ang epod ng mataas na 
saserdote ay may dalawang batong onix sa mga 
dugtungang pambalikat, at sa bawat bato ay naka- 


HIYAS AT MAHAHALAGANG BATO 


ukit ang mga pangalan ng 6 sa 12 tribo ng Israel. 
“Ang pektoral ng paghatol” ay pinalamutian ng 
apat na hanay ng mahahalagang bato, anupat si- 
nasabi ng ulat: “Hanay ng rubi, topacio at esmeral- 
da ang unang hanay. At ang ikalawang hanay ay 
turkesa, safiro at jaspe. At ang ikatlong hanay ay 
batong lesem, agata at amatista. At ang ikaapat na 
hanay ay crisolito at onix at jade. Ang mga iyon ay 
inilagay sa mga enggasteng ginto sa mga lalagyan 
ng mga ito.” Ang pangalan ng isa sa 12 tribo ng Is- 
rael ay nakaukit sa bawat isa sa mga batong ito. 
--Exo 39:6-14: 28:9-21: tingnan ang PEKTORAL. 

Bagaman hindi pinahintulutan ni Jehova si David 
na magtayo ng templo sa Jerusalem (1Cr 22:6-10), 
ang matanda nang hari ay may-kagalakang nag- 
handa ng mahahalagang materyales para sa pagta- 
tayo nito, kasama na ang “mga batong onix, at mga 
batong ikakalupkop sa pamamagitan ng matigas na 
argamasa, at maliliit na batong mosayko, at bawat 
mahalagang bato, at mga batong alabastro na pag- 
karami-rami.” Nag-abuloy siya ng napakaraming 
materyales, at ang buong bayan ay nag-abuloy rin. 
(1Cr 29:2-9) Nang itayo ni Solomon ang templo, 
“ang bahay ay kinalupkupan niya ng mahalagang 
bato bilang pampaganda,” o pinalamutian niya iyon 
ng mahahalagang bato.---2Cr 3:6. 

Makasagisag na Paggamit. Ang apostol na si 
Pablo, pagkatapos niyang ipakilala si Jesu-Kristo bi- 
lang ang pundasyon na dapat pagtayuan ng mga 
Kristiyano, ay bumanggit ng iba't ibang uri ng ma- 
teryales sa pagtatayo may kaugnayan sa minister- 
yong Kristiyano. Sinabi niya na kabilang sa mga 
piling materyales ang makasagisag na “mahahala- 
gang bato” na nakatatagal sa puwersa ng “apoy.” 
— 1Co 3:10-15. 

Kung minsan, ang mahahalagang bato ay ginaga- 
mit sa Kasulatan upang sumagisag sa mga katangi- 
an ng makalangit o espirituwal na mga bagay o mga 
persona. Ang langit ay nabuksan para kay Ezekiel, 
at sa dalawang pangitain ay nakakita siya ng apat 
na nilalang na buhay na may mga pakpak at may 
kasamang apat na gulong, anupat ang anyo ng ba- 
wat gulong ay inihahalintulad sa “kisap ng crisolito,” 
samakatuwid nga, manilaw-nilaw o posibleng ma- 
berde-berde. (Eze 1:1-6, 15, 16, 10:9) Nang magla- 
on, nakakita si Daniel ng isang anghel, “isang la- 
laking nadaramtan ng lino,” na ang “katawan ay 
gaya ng crisolito.”--Dan 10:1, 4-6. 

Si Ezekiel din, habang minamasdan niya ang 
isang pangitain ng kaluwalhatian ni Jehova, ay na- 
kakita ng isang “anyong gaya ng batong safiro [ma- 
tingkad na asul], na wangis ng isang trono.” (Eze 
1:25-28, 10:1) Ang kaluwalhatian ng Diyos na Jeho- 
va mismo ay inihahalintulad sa maningning na ka- 
gandahan ng mga batong hiyas, sapagkat nang 


HIZKI 


makita ng apostol na si Juan ang makalangit na tro- 
no ng Diyos, sinabi niya: “Ang nakaupo, sa kaanyu- 
an, ay tulad ng batong jaspe at ng mahalagang ku- 
lay-pulang bato, at sa palibot ng trono ay may isang 
bahagharing tulad ng esmeralda ang kaanyuan.” 
--Apo 4:1-3, 9-11. 

“Ang banal na lunsod, ang Bagong Jerusalem,” 
samakatuwid nga, “ang asawa ng Kordero,” ay inila- 
larawang may kaningningang “tulad ng isang napa- 
kahalagang bato, gaya ng batong jaspe na kumiki- 
nang na sinlinaw ng kristal.” Ang 12 pundasyon ng 
pader nito ay “nagagayakan ng bawat uri ng maha- 
lagang bato,” isang naiibang bato para sa bawat 
pundasyon: jaspe, safiro, calcedonia, esmeralda, sar- 
donica, sardio, crisolito, berilo, topacio, crisopasio, 
jacinto, at amatista. Ang 12 pintuang-daan ng lun- 
sod ay 12 perlas.--Apo 21:2, 9-21, tingnan ang 
KORALES at ang iba't ibang artikulo tungkol sa indi- 
biduwal na uri ng mahahalagang bato. 


HIZKI [pinaikling anyo ng Hezekias, nanganga- 
hulugang “Pinalalakas ni Jehova']. Isang Benjamita 
na nakatalang kabilang sa mga anak ni Elpaal. 
— 1Cr 8:1, 17, 18. 


HIZKIAS [pinaikling anyo ng Hezekias, nanga- 
ngahulugang “Pinalalakas ni Jehova']. Isa sa tatlong 
anak ni Nearias, isang inapo ni Haring Solomon. 
— 1Cr 3:10, 23. 


HOBA. Isang lugar sa “hilaga ng Damasco,” kung 
saan tinugis ni Abraham ang natalong mga hukbo 
ni Kedorlaomer. (Gen 14:13-17) Ang lokasyong ito 
sa Bibliya ay iniuugnay ng ilang iskolar sa Hoba, 
isang bukal na nasa daan sa pagitan ng Palmyra at 
Damasco, kung saan lumilitaw na napanatili ang si- 
naunang pangalan. Tulad ng iba pang malalaking 
bukal na malapit sa disyerto, maaaring noon ay 
may kalapit na nayon ang Hoba. 


HOBAB [posible, Minamahal]. Bayaw ni Moi- 
ses, anak ni Reuel (Jetro) at isang Midianita, mula 
sa tribo ng mga Kenita. (Bil 10:29: Exo 3:1, Huk 
1:16) Nang dumating na ang panahon para lumi- 
pat ang mga Israelita mula sa rehiyon ng Bundok 
Sinai patungo sa Lupang Pangako, hiniling ni Moi- 
ses na samahan sila ni Hobab upang magsilbing 
“mga mata,” o bilang isang giya, para sa bansa da- 
hil pamilyar ito sa lugar na iyon. Bagaman tu- 
manggi si Hobab noong una, lumilitaw na sina- 
mahan din niya ang mga Israelita, sapagkat ang 
kaniyang mga inapo, ang mga Kenita, ay nanaha- 
nan sa Ilang ng Juda na nasa T ng Arad at binang- 
git na naninirahan pa rin sa lugar na iyon noong 
panahon nina Saul at David.--Bil 10:29-32, Huk 
1:16, 1Sa 15:6, 27:10, 30:26, 29. 


1004 


Gayunman, sa tekstong Masoretiko ng Hukom 4: 
11, ipinakikilala si Hobab bilang biyenan ni Moises. 
(NW, Yg, Ro, Da, JP, Mo, AT) Kaya ang pangalang 
Hobab ay maaaring tumutukoy sa dalawang mag- 
kaibang indibiduwal, samakatuwid nga, sa biyenan 
ni Moises at sa kaniyang bayaw. Hindi naman ito 
imposible sapagkat ang biyenan ni Moises ay may 
higit sa isang pangalan.--Ihambing ang Exo 2:16- 
22: 3:1. 

Sa kabilang dako naman, kung ang Hobab ay pa- 
ngalan lamang ng anak ni Reuel at sa gayon ay pa- 
ngalan lamang ng bayaw ni Moises, ang pagtukoy 
kay Hobab bilang ang biyenan ni Moises ay mala- 
mang na nangangahulugan na si Hobab ay itinutu- 
ring na kinatawan ng kaniyang amang si Reuel, na 
kung magkagayon ay malamang na patay na noon. 
--Tingnan ang JETRO; KENITA. 


HOD [Dangal]. Anak ni Zopa na mula sa tribo ni 
Aser. Malamang na si Hod ang ulo ng isa sa mas 
malalaking pangkat ng hukbo, anupat may iba pang 
mga pinuno sa ilalim niya.--1Cr 7:36, 37, 40. 


HODAVIAS. 

1. Isa sa pitong anak ni Elioenai, isang inapo ni 
Haring Solomon.---1Cr 3:10, 24. 

2. Isa sa pitong ulo sa panig ng ama ng kalahati 
ng tribo ni Manases.---1Cr 5:23, 24. 

3. Isang Benjamita, “anak ni Hasenua” at ama, 
o ninuno, ni Mesulam.---1Cr 9:7. 

4. Isang Levitang ulo ng pamilya, na ang 74 sa 
“mga anak” (mga inapo) ay bumalik mula sa Babilo- 
nya noong 537 B.C.E. at ang ilan sa mga ito, kung 
hindi man lahat, ay naglingkod bilang mga tagapa- 
ngasiwa may kaugnayan sa muling pagtatayo ng 
templo. (Ezr 2:1, 2, 40; 3:9) Si Hodavias ay tinatawag 
na Juda sa Ezra 3:9 at Hodeva sa Nehemias 7:43. 


HODES [Bagong Buwan]. Isa sa mga asawa ng 
Benjamitang si Saharaim.— 1Cr 8:1, 8, 9. 


HODEVA. Ninuno ng ilang Levita na kabilang 
sa mga bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya 
(Ne 7:6, 7, 43): isa pang anyo ng pangalang “Hoda- 
vias.”--Ezr 2:40: tingnan ang HODAVIAS Blg. 4. 


HODIAS [Ang Dangal ay si Jah]. 

1. Isang lalaki na napangasawa ang kapatid ng 
isang Naham. Ang pangalan ay lumilitaw sa tala- 
angkanan ni Juda.--1Cr 4:1, 19. 

2. Isang Levita na tumulong kay Ezra sa pagpa- 
paliwanag ng kautusan ni Jehova sa kongregasyon 
ng Israel na nagkakatipon sa tapat ng Pintuang- 
daan ng Tubig sa liwasan ng Jerusalem, at maliwa- 
nag na isa rin sa mga nanawagan sa mga anak ni 
Israel na pagpalain si Jehova at ang Kaniyang ma- 
luwalhating pangalan at pagkatapos ay sinariwa sa 


1005 


kanilang alaala ang mga pakikitungo ng Diyos sa 
Kaniyang bayan. (Ne 8:1, 5, 7: 9:5) Maaaring ang 
Hodias na ito ay siya ring alinman sa Blg. 3 o 4. 

3, 4. Ang pangalan ng dalawang Levita na ang 
mga inapo, kung hindi man sila mismo, ay nagpa- 
totoo sa kontrata ng pagtatapat sa pamamagitan ng 
tatak noong panahon ng pagkagobernador ni Nehe- 
mias. Kung personal nilang ginawa ang pagtatatak, 
maaaring isa sa kanila ay ang Blg. 2.---Ne 9:38, 10: 
1, 9, 10, 13. 

5. Isa sa “mga ulo ng bayan” na ang mga inapo, 
kung hindi man siya mismo, ay nagpatotoo sa kon- 
trata ng pagtatapat noong mga araw ni Nehemias. 
--Ne 10:1, 14, 18. 


HOGLA. Ang ikatlo sa nakatalang limang anak 
na babae ni Zelopehad. Yamang ang kaniyang ama 
ay hindi nagkaroon ng mga anak na lalaki, ang 
mana nito ay hinati-hati sa limang anak na babae 
sa kundisyon na mag-aasawa sila sa loob ng sarili 
nilang tribo ni Manases, upang “ang kanilang mana 
ay manatiling nasa tribo ng pamilya ng kanilang 
ama” at hindi “magpapalipat-lipat sa tribo at tribo.” 
--Bil 36:1-12, 26:33, 27:1-11, Jos 17:3, 4. 


HOHAM. Hari ng Hebron: isa sa limang hari 
na umahon upang makipagdigma laban sa Gibeon 
sapagkat nakipagpayapaan ito kay Josue at sa mga 
Israelita. Natalo ang limang haring ito nang saklolo- 
han ni Josue ang mga Gibeonita. Matapos silang pa- 
tayin, ibinitin sila sa mga tulos hanggang sa kina- 
gabihan at pagkatapos ay inihagis sa isang yungib. 
--Jos 10:1-27. 


HOLON [Dako ng Buhangin]. 

1. Isang lunsod sa bulubunduking pook ng Juda. 
Nakaatas ito sa makasaserdoteng mga Kohatita (Jos 
15:21, 48, 51; 21:9-19) at lumilitaw na tinatawag na 
Hilen sa 1 Cronica 6:58. Ipinapalagay na ang Holon 
ng Juda ay ang Khirbet ‘lin (Horvat “lit), na mga 
17 km (11 mi) sa HHK ng Hebron. 

2. Isang Moabitang lunsod ng talampas, o “kapa- 
tagan,” sa S ng Jordan. Binanggit ito kasama ng iba 
pang mga lunsod sa isang kapahayagan laban sa 
Moab. (Jer 48:21) Hindi alam kung saan ang eksak- 
tong lokasyon nito sa ngayon. 


HOMAM. Anak ng Horitang si Shik Lotan; siya 
rin si Hemam.--Gen 36:20-22, 1Cr 1:39, tingnan 
ang HEMAM. 


HOMER. Isang panukat ng tuyong bagay na 
katumbas ng kor at katumbas din ng sampung bat 
o sampung epa. (Eze 45:11, 14) Batay sa tinatayang 
dami ng takal na bat, ang epa ay tinutuos na 22 L 
(20 tuyong qt). Sa gayon, ang homer ay katumbas 
ng 220 L (200 tuyong qt). (Os 3:2) Sa ilang, nagti- 


HOR 


pon ang sakim na mga Israelita ng napakaraming 
pugo, na makahimalang inilaan, anupat “ang na- 
nguha ng pinakakaunti ay nakapagtipon ng sam- 
pung homer” (2,200 L; 2,000 tuyong qt; 62 bushel). 
(Bil 11:32) Binabanggit din ng Kasulatan ang homer 
bilang panukat ng sebada, binhi, at trigo.--Lev 
27:16; Isa 5:10, Eze 45:13. 


HOPNI [mula sa Ehipsiyo, nangangahulugang 
“Butete”]. Isa sa mga anak ng mataas na saserdo- 
teng si Eli. Si Hopni at ang kaniyang kapatid na 
si Pinehas ay “mga walang-kabuluhang lalaki,” na 
nagkasala ng kawalang-galang sa mga bagay na sa- 
grado at ng malubhang imoralidad. (1Sa 1:3; 2:12- 
17, 22-25) Dahil sa kawalang-katapatan ni Hopni 
habang naglilingkod bilang saserdote sa santuwar- 
yo ni Jehova, hinatulan siya ni Jehova ng kamata- 
yan, na sumapit sa kaniya noong panahong mabi- 
hag ng mga Filisteo ang sagradong Kaban.---1Sa 
2:34: 4:4, 11, 17; tingnan ang PINEHAS Blg. 2. 


HOPRA [mula sa Ehipsiyo, nangangahulugang 
“Ang Puso ni Ra [ang diyos-araw] ay Namamalagi'"]. 
Sa Griegong Septuagint (Jer 51:30, katumbas ng 
44:30 sa karamihan sa mga salin) ay tinatawag 
siyang Ou-a-phre". Si Paraon Hopra ay tinatawag na 
Apries ni Herodotus. Pinaniniwalaang naghari si 
Hopra nang 19 na taon. Gayunman, ayon kay Hero- 
dotus (Il, 161), naghari siya nang 25 taon. 

Matapos tumakas ang mga Judio patungong 
Ehipto noong 607 B.C.E., sinabi ni Jehova sa pama- 
magitan ng bibig ni Jeremias: “Narito, ibibigay ko si 
Paraon Hopra, na hari ng Ehipto, sa kamay ng kani- 
yang mga kaaway at sa kamay niyaong mga nag- 
hahanap sa kaniyang kaluluwa.” (Jer 44:1, 26, 30) 
Ito ay magiging isang tanda ng napipintong kapaha- 
makan na sasapit sa mga Judiong naninirahan sa 
Ehipto. (Jer 44:29) Ayon kay Herodotus (Il, 161- 
169), nagsagawa si Hopra (Apries) ng isang kapaha- 
pahamak na ekspedisyon sa Cirene upang tulu- 
ngan ang mga taga-Libya laban sa mga Griego 
noong ikaanim na siglo B.C.E. Ang mga hukbo ni 
Hopra ay naghimagsik laban sa kaniya at itinalaga 
si Ahmose II (Amasis) bilang karibal na hari. Ga- 
yunpaman, lubhang mapagmataas si Hopra anupat 
“inakalang kahit isang diyos ay hindi makapagpapa- 
talsik sa kaniya mula sa kaniyang trono.” Gayun- 
man, siya ay dinalang bilanggo at nang dakong huli 
ay pinatay sa pamamagitan ng pagbigti. 


HOR [Sa Heb., Hor ha-har”, “Hor na Bundok]. 

1. Ang bundok na malapit sa Mosera sa hangga- 
han ng Edom. Dito namatay si Aaron noong mala- 
pit nang pumasok ang Israel sa Lupang Pangako. Sa- 
mantalang nakamasid ang kapulungan ng Israel, 
umakyat sina Aaron, Moises, at ang anak ni Aaron 


HORAM 


na si Eleazar sa Bundok Hor. Sa taluktok ng bundok, 
inalis ni Moises ang pansaserdoteng mga kasuutan 
ni Aaron at ibinihis niya ang mga iyon kay Eleazar. 
Pagkatapos nito, namatay si Aaron, at malamang 
na doon siya inilibing nina Moises at Eleazar.---Bil 
20:22-29: Deu 32:50, ihambing ang Deu 10:6. 

Ayon sa istoryador na si Josephus, ang Bun- 
dok Hor ay isa sa matataas na bundok na nakapa- 
libot sa Edomitang lunsod ng Petra. (Jewish An- 
tiquities, IV, 82, 83 [iv, 7]) Ayon sa tradisyon, 
iniuugnay ito sa Jebel Harun (na nangangahulu- 
gang “Bundok ni Aaron"). Ang Jebel Harun ay 
isang bundok ng pulang batong-buhangin, na may 
dalawang taluktok at may taas na mga 1460 m 
(4,790 piye). Wala pa itong 5 km (3 mi) sa KTK ng 
Petra. Gayunman, waring hindi tumutugma ang 
Jebel Harun sa sinasabi ng Bibliya na mula sa 
Kades (Kades-barnea) ang Israel ay dumating sa 
Bundok Hor “sa hanggahan ng lupain ng Edom.” 
(Bil 33:37-39, 41) Ang Jebel Harun ay wala sa 
hanggahan ng Edom, kundi nasa loob ng lupaing 
iyon. Kaya, kung nakarating ang Israel sa tradisyo- 
nal na lugar na ito, mangangahulugan iyon na pu- 
masok sila sa teritoryo ng Edom. Ngunit imposible 
ito, dahil bago nito ang mga Israelita ay hindi pina- 
hintulutang dumaan sa Edom. (Bil 20:14-22, Deu 
2:5-8) Kaya naman, bilang posibleng lokasyon, pi- 
napaboran ng maraming iskolar ang nagsosolo at 
matarik na bundok ng puting yeso, ang Jebel Ma- 
durah (Har Zin [Hor Ha Har]), na mga 40 km 
(25 mi) sa TK ng Dagat na Patay, at mga 60 km 
(37 mi) sa SHS ng Kades. 

2. Isang bundok na nagsilbing hilagaang hang- 
ganan ng Canaan. (Bil 34:7, 8) Hindi matukoy nang 
tiyakan ang pagkakakilanlan nito. Naniniwala ang 
ilang iskolar na ang Bundok Hor (sa Heb., Hor ha- 
har’) na ito at ang Bundok Hermon ay iisa. Ipinapa- 
lagay naman ng iba na maaaring tumutukoy ito sa 
Kabundukan ng Lebanon o sa isang mataas na ta- 
luktok sa kabundukang iyon. 


HORAM. Hari ng Gezer; isa sa 31 hari na tina- 
lo ng mga Israelita sa ilalim ng pangunguna ni Jo- 
sue noong panahon ng kanilang pananakop sa Lu- 
pang Pangako. Si Horam at ang kaniyang buong 
hukbo ay napatay nang saklolohan nila ang Lakis 
noong panahon ng kampanya ni Josue laban sa lun- 
sod na iyon.--Jos 10:33, 12:7, 8, 12, 24. 


HOREB [Tuyo: Tiwangwang]. Ang “bundok ng 
tunay na Diyos.” Lumilitaw na ito rin ang Bun- 
dok Sinai. (1Ha 19:8, Exo 33:6) Gayunman, kadala- 
san, ang Horeb ay waring tumutukoy sa bulu- 
bunduking rehiyon sa palibot ng Bundok Sinai, na 
tinatawag na Ilang ng Sinai.--Deu 1:6, 19, 4:10, 15, 
5:2; 9:8; 18:16: 29:1; 1Ha 8:9, 2Cr 5:10, Aw 106:19, 


1006 


Mal 4:4; ihambing ang Exo 3:1, 2, Gaw 7:30, ting- 
nan ang SINAI Blg. 1 at 2. 

Sa Horeb, nagpakita ang anghel ni Jehova kay 
Moises sa gitna ng nagniningas na tinikang-palum- 
pong, anupat inutusan siyang akayin ang Israel pa- 
palabas ng Ehipto. (Exo 3:1-15) Nang maglaon, ha- 
bang nasa Repidim, ang pinalayang mga Israelita 
ay nagreklamo dahil sa wala silang tubig na maii- 
nom. Kaya, sa utos ni Jehova, si Moises at ang ilang 
matatandang lalaki ng Israel ay pumaroon sa isang 
bato sa Horeb, maliwanag na ang bulubunduking 
rehiyon ng Horeb, at hinampas ni Moises ng kani- 
yang tungkod ang bato. Makahimalang lumabas 
ang tubig mula sa batong ito. (Exo 17:1-6, ihambing 
ang Aw 105:41.) Pagkalipas ng maraming siglo, ang 
propetang si Elias ay tumakas mula sa mapaghigan- 
ting si Reyna Jezebel patungong Horeb, anupat du- 
maan siya sa Beer-sheba.--- 1Ha 19:2-8. 


HOREM |[posible, Maliit na Biyak na Bato]. Isang 
nakukutaang lunsod ng Neptali. (Jos 19:35, 38, 39) 
Hindi alam sa ngayon kung saan ang lokasyon nito. 


HORES [Makahoy na Dako]. Isang lugar sa Ilang 
ng Zip kung saan nagtago si David mula kay Saul. 
Dito rin kinilala ni Jonatan si David bilang susunod 
na hari ng Israel, at ang dalawa ay “nagtibay ng 
isang tipan” ng pagsuporta sa isa't isa. (1Sa 23:15- 
19) Ipinapalagay na ang Hores ay ang makaba- 
gong-panahong Khirbet Khoreisa, na mga 9 na km 
(5.5 mi) sa TTS ng Hebron. 


HOR-HAGIDGAD. Isang lugar na pinagkam- 
puhan ng mga Israelita sa ilang. Gaya ng tinalakay 
sa ilalim ng pamagat na BENE-JAAKAN, waring ipina- 
hihiwatig ng paghahambing ng Bilang 33:31-33 sa 
Deuteronomio 10:6, 7 na makalawang ulit na duma- 
an sa rehiyong ito ang mga Israelita, anupat ang 
Hor-hagidgad ay tinawag na “Gudgoda” sa mas hu- 
ling paglalakbay. (Tingnan ang GUDGODA.) Hindi 
matukoy nang may katiyakan kung saan ang eksak- 
tong lokasyon nito. Gayunman, walang-katiyakang 
iniuugnay ng karamihan sa mga iskolar ang Hor- 
hagidgad (Gudgoda) sa isang lugar sa Wadi Kha- 
dakhid, na mga 65 km (40 mi) sa HHK ng Gulpo ng 
“Aqaba. 


HORI. 

1. Isang inapo ni Seir na Horita sa pamamagitan 
ni Lotan.---Gen 36:20-22, 1Cr 1:39. 

2. Isang Simeonita na ang anak na si Sapat ay isa 
sa 12 tiktik na isinugo ni Moises mula sa Ilang ng Pa- 
ran.--Bil 13:2, 3, 5. 


HORITA. Isang bayan na tumatahan sa mga 
bundok ng Seir noong panahon ng mga patriyarka. 
Tinatawag sila sa Bibliya na “mga anak ni Seir na 


1007 


Horita.” (Gen 36:20, 21, 29, 30) ‘Itinaboy sila ng 
mga Edomita at nilipol sila mula sa harap nila at tu- 
mahang kahalili nila.’ —Deu 2:12, 22. 

Sa Genesis 36:2, sa tekstong Masoretiko, ang lolo 
ng isa sa mga asawa ni Esau ay tinatawag na “Zi- 
beon na Hivita.” Gayunman, sa talata 20 at 24, ipi- 
nakikita siya bilang isang inapo ni Seir na Horita. 
Ang “Horita” ay maaaring nangangahulugan la- 
mang ng “tumatahan sa yungib,” mula sa Hebreo na 
chor (“butas”). Dahil dito, si Zibeon ay magiging 
isang Hivita na tumatahan sa yungib. 

Sa Josue 9:7, tinatawag ng Griegong Septuagint 
ang mga Gibeonita na “Chorreano" (mga Horita) sa 
halip na “mga Hivita,” ngunit lumilitaw na ito ay 
isang pagkakamali, sa dahilang ang mga Gibeonita 
ay kabilang sa isa sa pitong bansang Canaanita na 
itinalaga sa pagkapuksa (hindi kabilang ang mga 
Horita). Ang nasa tekstong Masoretiko ay “mga Hi- 
vita.”--Jos 9:22-27: Deu 7:1, 2. 

Mga Hurriano. Maraming makabagong isko- 
lar ngayon ang naniniwala na ang mga Horita sa ka- 
tunayan ay isang bayan na tinatawag nilang mga 
Hurriano. Ang konklusyong ito ay nakasalig pangu- 
nahin na sa pagkakahawig ng wika, partikular na sa 
pagkakahawig ng mga pangalang pantangi sa sina- 
unang mga tapyas na natuklasan nitong kalilipas na 
mga panahon sa isang malawak na lugar na umaa- 
bot mula sa makabagong Turkey hanggang sa Sir- 
ya at Palestina. Kaya ipinapalagay nila na ang “mga 
Hurriano” ay tinawag na mga Horita. Ngunit pansi- 
nin ang mga komento ni E. A. Speiser sa The World 
History of the Jewish People (1964, Tomo 1, p. 159). 
Una ay iniharap niya ang argumentong ito: 

“Ang mga Jebusita rin sa Bibliya ay mga Hurria- 
no talaga. Nagmula sila sa banyagang angkan (Huk. 
19:12), isang paglalarawang pinatutunayan ng Je- 
busitang personal na pangalang Awarnah (I Sam. 
24:16, Kethib). Noong ika-14 na siglo, ang isang ta- 
gapamahala ng Jerusalem o Jebus, ay may panga- 
lan na nagtataglay ng tunay na Hurrianong ele- 
mento na Hepa. Kaya naman, kapuwa ang mga 
Jebusita at mga Hivita--dalawa sa itinampok na 
mga bansang umiral bago ang panahon ng mga Is- 
raelita--ay mga subdibisyon lamang ng malawak 
na grupong Hurriano.” Ngunit pagkatapos ay isinu- 
sog niya: 

“Gayunman, kailangan ngayong baguhin ang 
isang mahalagang punto sa nabanggit na konklu- 
syon. Hindi naililihis ng kinakailangang pagbabago 
ang kalagayan ng lokal na mga Hurriano noong 
sinaunang mga panahon ng Bibliya, ngunit na- 
aapektuhan nito ang kaagad na pag-uugnay ng 
mga Hurriano sa mga Horita. . . . Walang anu- 
mang arkeolohikal na katibayan ng Hurrianong 
pamayanan sa Edom o sa Transjordan. Sa ga- 


HORMA 


yon, ang terminong Hori sa Bibliya--katulad ng 
kaso ng terminong Cus---ay malamang na ginamit 
noon upang tumukoy sa dalawang magkaiba at di- 
magkaugnay na kahulugan.” 

Samakatuwid, bagaman gustong gamitin ng mga 
iskolar ang isang pangalan na hindi masusumpu- 
ngan sa Bibliya upang tumukoy sa mga taong naka- 
pangalat na sinasabi nilang kinabibilangan ng mga 
Horita, mga Hivita, at mga Jebusita, inaamin nila, 
bilang halimbawa, na walang katibayan ng Hurria- 
nong populasyon sa Edom, kung saan nanahanan 
ang mga Horita ng Bibliya. Kung gayon, nang tawa- 
gin sa Bibliya na “mga Horita” ang mga tumatahan 
sa Seir na nabuhay bago ang panahon ng mga Edo- 
mita, maliwanag na ang pangalang ito ay tumutu- 
koy lamang sa grupong iyon na nasa Seir. 


HORMA [Pagtatalaga sa Pagkapuksa]. Isang lun- 
sod sa timugang bahagi ng teritoryo ng Juda. (1Cr 
4:30) Gayunman, posibleng ang pangalang ito ay 
ginamit din upang tumukoy sa isang lugar o isang 
rehiyon. 

Pagkabalik ng 12 Israelitang tiktik sa Kades (Bil 
13:26), ang mga Israelita ay tumangging sumalakay 
sa Canaan. Pagkatapos, nang tuligsain ni Jehova ang 
kanilang mapaghimagsik na saloobin at kawalan 
ng pananampalataya, nagpasiya silang sumalakay 
nang salungat sa mga tagubilin niya. Sila'y “maa- 
gang bumangon sa kinaumagahan” upang pumaro- 
on sa lugar na binanggit ni Jehova. Ayon sa ulat, si- 
nikap nilang “umahon sa taluktok ng bundok.” (Bil 
14:40) Gayunman, nang sabihin nila na sila'y aahon 
sa “dako na binanggit ni Jehova,” maaaring hindi 
isang partikular na bundok ang tinutukoy nila kun- 
di ang “bulubunduking pook ng mga Amorita” na 
binanggit ni Moises nang muli niyang ilahad ang 
mga pangyayaring ito. (Deu 1:19-21, 41-43) Hindi 
ipinakikita ng ulat kung gaano kalayo ang nilakbay 
nila, ni espesipiko man nitong binabanggit kung ang 
mga pangyayaring ito ay naganap sa loob ng iisang 
araw o hindi. Ngunit, waring ipinakikita ng teksto 
na ang mga ito'y naganap sa loob lamang ng maik- 
ling yugto ng panahon. 

Anuman ang naging kalagayan, ipinakikita ng 
ulat na ang mga Israelita ay sinalubong ng mga 
Amalekita at mga Canaanita (sa Deu 1:44, “mga 
Amorita,” isang terminong ginagamit upang tuku- 
yin ang taong-bayan ng Canaan sa pangkalahatan, 
ihambing ang Gen 48:22, Jos 24:15), at tinalo sila ng 
mga ito, anupat pinangalat sila “hanggang sa Hor- 
ma.” (Bil 14:45) Sa ulat ng Deuteronomio 1:44, si- 
nasabi na sila'y pinangalat “sa Seir hanggang sa 
Horma.” Ang Seir ay teritoryo ng mga Edomita, 
at waring ang pamumuno nila noon ay umabot 
sa K ng Wadi Arabah hanggang sa rehiyon ng 
Negeb. (Ihambing ang Bil 20:14, 16, Jos 11:17.) 


HORONAIM 


Pagkatapos ng pagkatalong ito, ang mga Israelita ay 
bumalik sa Kades.---Deu 1:45, 46. 

Palibhasa'y tapos na ang panahon ng kanilang 
pagpapagala-gala, muling humayo ang mga Israeli- 
ta patungong Canaan. Sinalakay naman sila ng Ca- 
naanitang hari ng Arad. (Tingnan ang ARAD Blg. 2.) 
Muli, hindi natin alam kung gaano kalayo sa T ang 
nilakbay ng hari ng Arad bago niya nakasagupa ang 
mga Israelita. Gayunman, ang mga Israelita, pagka- 
tapos manata kay Jehova, ay nagtagumpay laban sa 
haring ito at 'kanilang itinalaga ang kaniyang mga 
lunsod sa pagkapuksa.” Pagkatapos nito ay pinanga- 
lanan nilang “Horma” ang lugar na iyon. (Bil 21:1-3, 
tingnan ang NAKATALAGANG BAGAY.) Sa naunang ulat 
ng tagumpay ng mga Canaanita laban sa Israel, gi- 
namit ni Moises ang pangalang ito. Malamang ay 
balak niyang tukuyin itong muli sa ulat upang ipa- 
kita ang pinagmulan ng pangalan. (Bil 14:45) Ga- 
yunman, nang panahong iyon ang mga Israelita ay 
hindi nanahanan sa rehiyong ito. Sila'y lumibot sa 
Edom, nagtungo sa H, at sa wakas ay pumasok sa 
Canaan sa pamamagitan ng pagtawid sa Jordan 
sa H ng Dagat na Patay.--Bil 21:4: 22:1. 

Sa Josue 12:14 “ang hari ng Horma” ay katabi ng 
hari ng Arad sa talaan ng 31 hari na tinalo ni Josue. 
Ngunit waring hindi ito tumutukoy sa tagumpay ng 
Israel noong buhay pa si Moises at si Josue ang ku- 
mandante ng militar. Waring ang mga tagumpay 
na ito ay natamo ng Israel noong nakatawid na sila 
sa Jordan papasok sa Canaan. (Jos 12:7, 8) Bagaman 
ang tagumpay ni Josue laban sa hari ng Horma ay 
hindi espesipikong inilarawan, maaaring kasama ito 
sa binabanggit sa Josue 10:40-42. Mangangahulu- 
gan ito na matapos lisanin ng Israel ang rehiyon ng 
Horma upang lumibot sa lupain ng Edom, muling 
nanahanan sa teritoryong iyon ang mga Canaanita. 
Bagaman ipinakikita ng ulat na tinalo ni Josue ang 
hari ng Horma, hindi nito sinasabi na nanirahan sa 
lunsod ng Horma ang mga Israelita.--Ihambing 
ang nangyari sa Gezer sa Jos 12:12, Huk 1:29. 

Ang lunsod na ito ay kasama sa talaan ng mga 
bayan na nasa “dulo ng tribo ng mga anak ni Juda 
tungo sa hangganan ng Edom sa timog.” (Jos 15:21, 
30) Gayunman, iniatas ito sa tribo ni Simeon bilang 
isang “nakapaloob” na lunsod sa teritoryo ng Juda. 
(Jos 19:1, 2, 4; ihambing ang 16:9.) Yamang ang si- 
nasabi lamang ng ulat ay tinalo ni Josue ang hari ng 
Horma (at wala itong binabanggit na binihag niya 
ang lunsod), nang maglaon, ang mga tribo nina 
Juda at Simeon ay nagsanib-puwersa upang “saktan 
ang mga Canaanita na nananahanan sa Zepat at ita- 
laga iyon sa pagkapuksa. Kaya ang pangalan ng lun- 
sod ay tinawag na Horma.’ (Huk 1:17) Nang panga- 
lanan nila ang lunsod, maaaring pinagtibay o inulit 
lamang nila ang pangalang ibinigay rito noong una. 


1008 


Itinuturing ng ilan na ang pangalang Horma noong 
panahon ni Moises ay tumutukoy sa buong distrito 
o rehiyon sa halip na sa lunsod lamang ng Zepat. 
Mangangahulugan ito na ang buong distrito ay nasa 
ilalim ng pagbabawal, o nakatalaga sa pagkapuk- 
sa, kailanman isasakatuparan ang pagpuksang iyon. 
Ihambing ang Commentary on the Old Testa- 
ment, ni C. F. Keil at F. Delitzsch, 1973, Tomo Il, 
Joshua, Judges, Ruth, p. 256, tingnan ang ZEPAT. 

Hindi tiyak kung saan ang lokasyon ng Horma. 
Iba't ibang lugar ang iminumungkahi para rito. Ga- 
yunman, ang mga lugar na iyon ay pawang mahi- 
git na 60 km (37 mi) sa H ng Kades-barnea, kung 
saan nagmula ang mga Israelita noong humayo sila 
nang “maaga sa kinaumagahan.” (Bil 14:40) Gayun- 
din, ayon sa ulat, sa Horma nangalat ang mga Is- 
raelita nang matalo sila, at maliwanag na sila'y 
tumakas pabalik sa Kades. Kaya naman, ang iminu- 
mungkahing mga lokasyon na napakalayo sa da- 
kong H ay waring hindi tumutugma sa ulat ng Bi- 
bliya. 

Noong panahon ni David, ang Horma ay isa pa 
ring lunsod ng mga Simeonita. Gayunpaman, isa ito 
sa mga lugar na pinuntahan niya habang siya'y 
isang takas. Kasama rin ito sa mga lunsod na pina- 
dalhan niya ng mga kaloob nang maglaon.-- 1Sa 
30:26-31, 1Cr 4:24, 28-31. 


HORONAIM [posible, Dalawang Butas [sama- 
katuwid nga, mga yungib]]. Isang lugar sa Moab na 
kabilang sa mga pinagtuunan ng kahatulan ni Jeho- 
va. (Isa 15:1, 5: Jer 48:1, 3, 5, 34) Hindi tiyak kung 
saan ang eksaktong lokasyon nito. Gayunman, dahil 
sa posibleng kahulugan ng pangalang ito, walang- 
katiyakang iniuugnay ng ilan ang Horonaim sa el- 
‘Iraq (nangangahulugang “Yungib”), na nasa mga 
490 m (1,600 piye) ang kababaan sa talampas ng 
Moab at mga 18 km (11 mi) sa S ng timugang dulo 
ng Dagat na Patay. Maaaring ang Horonaim din ang 
“Hauronen” na binanggit sa Batong Moabita na ki- 
nuha ni Mesa na hari ng Moab sa pagbabaka. 


HORONITA [Ng (Mula sa) Bet-horon o Horona- 
im]. Katawagang ikinapit kay Sanbalat. Isa siya sa 
mga lalaking sumalansang sa gawain ni Nehemias. 
(Ne 2:10, 19) Ipinapalagay ng ilang iskolar na maa- 
aring si Sanbalat ay mula sa Moabitang lunsod ng 
Horonaim. (Isa 15:5, Jer 48:3) Upang suportahan 
ito, itinatawag-pansin nila na si Sanbalat ay binang- 
git kasama ni Tobia na Ammonita at ni Gesem na 
Arabe. Ngunit ang pangmalas na karaniwang pina- 
paboran ay na ang “Horonita” ay malamang na na- 
ngangahulugang isang katutubo ng, o naninirahan 
sa, Bet-horon. Ang Mataas at Mababang Bet-horon 
ay parehong nasa teritoryo na orihinal na nakaatas 
sa Efraim.--Jos 16:1, 3, 5. 


1009 


HOSA. 

1. Isang Meraritang bantay ng pintuang-daan 
para sa tolda na pinaglagyan ni David ng kaban ng 
tipan. (1Cr 16:1, 37, 38) Siya at ang kaniyang mga 
anak ang bumuo sa isang pangkat ng mga bantay 
ng pintuang-daan na naatasan sa Pintuang-daan ng 
Saleket sa K ng santuwaryo.— 1Cr 26:10-19. 

2. Isang lunsod sa Aser at lumilitaw na malapit 
sa Tiro, ngunit wala nang ibang pagkakakilanlan 
maliban dito.---Jos 19:24, 29, 30. 


HOSAIAS [Iniligtas ni Jah: Si Jah ay Nagligtas]. 

1. Ama ni Jezanias o Azarias, na kapanahon ng 
propetang si Jeremias. (Jer 42:1, 2; 43:2) Sa Grie- 
gong Septuagint ay lumilitaw ang pangalang Aza- 
rias sa halip na Jezanias sa Jeremias 42:1. 

2. Lumilitaw na isang prinsipe ng Juda na naki- 
bahagi sa prusisyong isinaayos ni Nehemias sa pag- 
papasinaya ng pader ng Jerusalem.--Ne 12:31, 32. 


HOSAMA [posibleng pinaikling anyo ng pa- 
ngalang Jehosama, nangangahulugang “Narinig 
(Pinakinggan) ni Jehova']. Isa sa pitong anak na ipi- 
nanganak kay Haring Jehoiakin (Jeconias) habang 
nasa pagkatapon sa Babilonya.--- 1Cr 3:17, 18. 


HOSEA [pinaikling anyo ng Hosaiag]. 

1. Isa sa 12 na isinugo ni Moises upang tiktikan 
ang Lupang Pangako noong 1512 B.C.E.: anak ni Nun 
na mula sa tribo ni Efraim. Ngunit mas pinili ni Moi- 
ses na tawagin itong Jehosua, nangangahulugang 
“Si Jehova ay Kaligtasan.” (Bil 13:8, 16) Sa Griego, 
ang katumbas ng pangalang ito sa Septuagint ay bi- 
nabasa na TF-e-sous' (Jesus). Bilang kahalili ni Moises, 
karaniwan siyang tinatawag sa pinaikling anyong 
Hebreo na “Josue. ”---Jos 1:1. 

2. Ang prinsipe sa tribo ni Efraim noong pana- 
hon ng paghahari ni David, anak ni Azazias.--1Cr 
27:20, 22. 

3. Ang baybay sa Hebreo ng Oseas, isang prope- 
ta ni Jehova, na nabuhay mula noong ikasiyam 
hanggang ikawalong siglo B.C.E. noong panahon ng 
mga paghahari ng mga hari ng Juda na sina Uzias, 
Jotam, Ahaz, at Hezekias.--Os 1:1; tingnan ang 
OSEAS. 

4. Huling hari ng hilagang kaharian ng Israel, na 
sumapit sa kawakasan nito noong 740 B.C.E.: anak 
ni Elah. Ginawa niya ang masama sa paningin ni Je- 
hova, gayunma'y hindi sa antas na kasinsama ng 
ginawa ng kaniyang mga hinalinhan. (2Ha 17:1, 2) 
Walang karapatan si Hosea na manahin ang trono, 
ni tumanggap man siya ng pantanging pagpapahid 
mula sa Diyos upang maging hari. Sa halip, naagaw 
niya ang trono dahil sa pakikipagsabuwatan laban 
kay Haring Peka at sa pagpaslang dito. Sinasabi sa 
2 Hari 15:30 na pinatay ni Hosea si Peka at “nagsi- 


HOTIR 


mula siyang maghari bilang kahalili niya nang ika- 
dalawampung taon ni Jotam.” Yamang 16 na taon 
lamang ang itinuturing na ipinaghari ng Judeanong 
si Haring Jotam (2Ha 15:32, 33, 2Cr 27:1, 8), maaa- 
ring tumutukoy ito sa ika-20 taon mula nang mag- 
hari si Jotam, na siya namang ikaapat na taon ng 
paghahari ng kahalili ni Jotam na si Ahaz.---Ting- 
nan ang JoTAmM Blg. 3. 

Gayunman, lumilitaw na si Hosea ay hindi lubu- 
sang kinilala bilang hari ng Israel kundi pagkalipas 
pa ng ilang panahon. Sinasabi ng 2 Hari 17:1 na, no- 
ong ika-12 taon ni Ahaz, si Hosea “ay naging hari ng 
Israel sa Samaria sa loob ng siyam na taon.” Kaya 
maaaring noong panahong iyon ay lubusan nang 
nakontrol ni Hosea ang Israel mula sa Samaria. Ma- 
lamang na nakatulong sa kaniya noon ang suporta 
ng Asirya, sapagkat inaangkin ng mga rekord ng 
Asiryanong si Haring Tiglat-pileser III na iniluklok 
niya sa trono si Hosea.---Tingnan ang tsart na “Tam- 
pok na mga Petsa Noong Kapanahunan ng mga Hari 
ng Juda at ng Israel” sa artikulong KRONOLOHIYA. 

Pinilit ni Salmaneser V, kahalili ni Tiglat-pile- 
ser III, na magbayad ng tributo si Hosea, ngunit di- 
nagtagal ay nagsugo ng mga mensahero si Hosea 
kay So na hari ng Ehipto upang hingan ito ng tulong, 
at pagkatapos ay itinigil niya ang pagbabayad ng 
tributo sa mga Asiryano. Nang malaman ni Salma- 
neser V ang lihim na sabuwatang ito, inilagay niya 
si Hosea sa bahay-kulungan at kinubkob ang Sama- 
ria. Noong 740 B.C.E., pagkatapos ng tatlong-tadng 
pagkubkob, bumagsak ang lunsod, dinala sa pagka- 
tapon ang mga tumatahan doon, at sumapit sa ka- 
wakasan nito ang sampung-tribong kaharian ng Is- 
rael.---2Ha 17:3-6. 

5. Isa sa mga ulo ng bayan na ang inapo, kung 
hindi man siya mismo, ay sumang-ayon sa panuka- 
la ng mga Levita ukol sa isang mapagkakatiwalaang 
kaayusan noong panahon ni Nehemias.---Ne 9:5, 38, 
10:1, 14, 23. 


HOTAM [Pantatak: Singsing na Pantatak]. 

1. Anak ni Heber na mula sa tribo ni Aser (1Cr 
7:30-32), malamang na siya rin ang Helem na bi- 
nanggit sa 1 Cronica 7:35. 

2. Isang Aroerita na ang mga anak na sina Sha- 
ma at Jeiel ay nakatalang kabilang sa makapangya- 
rihang mga lalaki ng mga hukbong militar ni David. 
— 1Cr 11:26, 44. 


HOTIR [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “labis-labis pa, pag-apaw']. Isa sa 14 na anak 
ni Heman na naglingkod sa ilalim ng pangangasiwa 
ng kanilang ama bilang mga manunugtog sa santu- 
waryo. Noong panahon ni David, si Hotir at ang ka- 
niyang mga anak at mga kapatid ang bumuo sa 
ika-21 sa 24 na pangkat na naglilingkod na mga ma- 
nunugtog.--1Cr 25:1, 4-6, 28. 


HUDAS 


HUDAS 
lang Juda]. 

1. Isang ninuno ni Jesus sa linyang mula kay Na- 
tan sa pamamagitan ni Maria. Bilang anak ni Jose at 
ama ni Symeon, si Hudas ang ikapitong salinlahi 
mula sa anak ni David na si Natan at sa gayon ay 
nabuhay bago ang pagkatapon sa Babilonya.---Luc 
3:30, 31. 

2. Si Hudas na taga-Galilea, na tinukoy ni Gama- 
liel sa kaniyang pahayag sa Sanedrin. (Gaw 5:37) 
Noong panahon ng pagpaparehistro na iniuugnay 
kay Quirinio na gobernador ng Sirya noong 6 C.E., 
pinangunahan ni Hudas ang isang pag-aalsa ng 
mga Judio. Binanggit siya ni Josephus nang mara- 
ming beses at sinabing kaniyang “sinulsulan ang 
mga kababayan niya na maghimagsik, anupat tina- 
wag silang mga duwag dahil pumayag silang mag- 
bayad ng tributo sa mga Romano at nagpailalim sa 
mga mortal na amo, gayong ang Diyos ang pangi- 
noon nila. Ang lalaking ito ay isang pilosopo na nag- 
tatag ng sarili niyang sekta, na walang anumang 
pagkakatulad sa iba.” (The Jewish War, II, 118 [viii, 
1]) Tinawag ni Josephus si Hudas na isang Gaulani- 
ta, na iniuugnay ng ilan sa isang lugar sa S ng Da- 
gat ng Galilea. Ngunit sinabi rin ng istoryador na 
iyon na si Hudas ay taga-Galilea, gaya ng binanggit 
ni Gamaliel. (Jewish Antiquities, XVIII, 4 [i, 1]: 
XVIII, 23 [i, 6]) Idiniin ng mga mapaghimagsik na 
ito ang kalayaan, ngunit hindi nila iyon natamo. Si 
Hudas ay nalipol, at ang lahat ng mga sumusunod 
sa kaniya ay nangalat.” (Gaw 5:37) Ang ilan sa ka- 
niyang mga inapo ay nasangkot din sa mga pag- 
aalsa.--The Jewish War, Il, 433-440 (xvii, 8): VII, 
253 (viii, 1). 

3. Isa sa 12 apostol, tinatawag ding Tadeo at “Hu- 
das na anak ni Santiago.” Sa mga talaan ng mga 
apostol sa Mateo 10:3 at Marcos 3:18, si Santiago na 
anak ni Alfeo at si Tadeo ay pinag-uugnay. Sa mga 
talaan naman sa Lucas 6:16 at Gawa 1:13 ay hindi 
kabilang si Tadeo, sa halip ang masusumpungan 
natin ay si “Hudas na anak ni Santiago,” anupat 
umaakay sa konklusyon na ang Tadeo ay isa pang 
pangalan ng apostol na si Hudas. Maaaring ang 
isang dahilan kung bakit ginagamit ang pangalang 
Tadeo paminsan-minsan ay upang hindi mapagpa- 
lit ang dalawang apostol na nagngangalang Hudas. 
Isinasalin ng ilang tagapagsalin ang Lucas 6:16 at 
Gawa 1:13 na “Hudas na kapatid ni Santiago,” ya- 
mang sa Griego ay hindi ibinibigay ang kanilang ek- 
saktong kaugnayan. Ngunit idinaragdag ng Syriac 
na Peshitta ang salitang “anak.” Dahil dito, mara- 
ming makabagong salin ang kababasahan ng “Hu- 
das na anak ni Santiago.” (RS, AT, NW, La) Ang ta- 
nging pagtukoy ng Bibliya kay Hudas na walang 
pagbanggit sa kaugnayan niya sa ibang tao ay sa 


[mula sa Heb., isang anyo ng panga- 


1010 


Juan 14:22. Tinutukoy siya sa talatang ito bilang si 
“Hudas, hindi ang Iscariote,” sa gayon ay nililinaw 
kung sino ang Hudas na nagsalita. 

Sa Mateo 10:3 ng King James Version, isiningit 
ang “Lebeo, na ang huling pangalan ay” sa unahan 
ng “Tadeo.” Ito ay salig sa Received Text, ngunit hin- 
di ito matatagpuan sa teksto nina Westcott at Hort, 
sapagkat wala ito sa mga manuskrito na gaya ng 
manuskritong Sinaitic. 

4. Si Hudas Iscariote, ang anak ni Simon at ang 
balakyot na apostol na nagkanulo kay Jesus. Iilang 
impormasyon ang inilalaan ng Bibliya tungkol sa 
pamilya at pinagmulan ni Hudas. Siya at ang kani- 
yang ama ay parehong tinawag na Iscariote. (Luc 
6:16: Ju 6:71) Karaniwan nang ipinapalagay na ang 
terminong ito ay nagpapahiwatig na nagmula sila sa 
Judeanong bayan ng Keriot-hezron. Kung totoo ito, 
si Hudas lamang ang Judeano sa 12 apostol, anupat 
ang iba ay pawang mga taga-Galilea. 

Ang unang pagbanggit kay Hudas sa talaan ng 
mga apostol sa Ebanghelyo ay pagkaraan ng Pas- 
kuwa ng 31 C.E. at mga isang taon at kalahati ma- 
tapos simulan ni Jesus ang kaniyang ministeryo. 
(Mar 3:19, Luc 6:16) Makatuwirang isipin na si Hu- 
das ay matagal-tagal nang alagad bago siya tinawag 
ni Jesus upang maging apostol. Inilalarawan ng ma- 
raming manunulat si Hudas bilang lubos na masa- 
ma, ngunit maliwanag na mahaba-habang panahon 
din siyang naging alagad na may pagsang-ayon ng 
Diyos at ni Jesus, ipinahihiwatig iyan ng mismong 
pagkapili sa kaniya bilang apostol. Karagdagan pa, 
ipinagkatiwala sa kaniya ang pag-iingat sa pinagsa- 
ma-samang salapi ni Jesus at ng 12. Ipinakikita nito 
ang pagiging maaasahan niya noon at ang kaniyang 
kakayahan o edukasyon, lalo na yamang hindi ibini- 
gay kay Mateo ang atas na iyon kahit makaranasan 
din ito sa paghawak ng salapi at pagkukuwenta. (Ju 
12:6: Mat 10:3) Gayunpaman, si Hudas ay talagang 
lubos na nagpakasama anupat hindi na mapatata- 
wad. Walang alinlangang ito ang dahilan kung bakit 
siya ang huling binabanggit sa talaan ng mga apos- 
tol at inilalarawan bilang ang Hudas “na nang mag- 
laon ay nagkanulo sa kaniya” at “na naging traidor.” 
--Mat 10:4: Luc 6:16. 

Nagpakasama. Nang malapit na ang Paskuwa 
ng 32 C.E., si Hudas at ang iba pang mga apostol 
ay isinugo upang mangaral. (Mat 10:1, 4, 5) Di- 
nagtagal pagkabalik ni Hudas, at wala pang isang 
taon pagkatapos na gawin siyang apostol, hayagan 
siyang tinuligsa ni Kristo, bagaman hindi siya tinu- 
koy sa pangalan. Iniwan si Jesus ng ilang alagad, 
palibhasa'y nangilabot sa kaniyang mga turo, ngu- 
nit sinabi ni Pedro na ang 12 ay mananatili kay Kris- 
to. Bilang tugon ay kinilala ni Jesus na pinili niya 
ang 12 ngunit sinabi: “Ang isa sa inyo ay isang ma- 


1011 


ninirang-puri [sa Gr., di:a'bolos, nangangahulugang 
“diyablo” o “maninirang-puri'].” Ipinaliliwanag ng 
ulat na ang isa na naging maninirang-puri ay si Hu- 
das, na "magkakanulo sa kaniya, bagaman isa sa la- 
bindalawa.'--Ju 6:66-71. 

May kaugnayan sa insidenteng ito ay sinabi ni 
Juan: “Mula sa pasimula ay alam ni Jesus . . . kung 
sino ang magkakanulo sa kaniya.” (Ju 6:64) Mula sa 
mga hula sa Hebreong Kasulatan ay alam ni Kristo 
na ipagkakanulo siya ng isang matalik na kasama- 
han. (Aw 41:9: 109:8; Ju 13:18, 19) Nakita rin ng 
Diyos, sa pamamagitan ng paggamit ng kaniyang 
patiunang kaalaman, na magiging traidor ang isang 
iyon, ngunit hindi kaayon ng mga katangian at na- 
kalipas na mga pakikitungo ng Diyos na isiping si 
Hudas ay kailangang mabigo, na para bang siya 
ay itinadhanang magkagayon. (Tingnan ang PATIU- 
NANG KAALAMAN, PATIUNANG PAGTATALAGA.) Sa halip, 
gaya ng nabanggit na, sa pasimula ng kaniyang 
pagka-apostol ay tapat si Hudas sa Diyos at kay Je- 
sus. Sa gayon, malamang na ang ibig sabihin ni 
Juan ay na “mula sa pasimula” ng pagpapakasama 
ni Hudas, nang magsimula siyang magbigay-daan 
sa di-kasakdalan at makasalanang mga hilig, nata- 
los na ito ni Jesus. (Ju 2:24, 25: Apo 1:1; 2:23) Ma- 
lamang na alam ni Hudas na siya ang “maninirang- 
puri” na binanggit ni Jesus, ngunit patuloy siyang 
naglakbay na kasama ni Jesus at ng tapat na mga 
apostol at lumilitaw na hindi gumawa ng anumang 
pagbabago. 

Hindi tinatalakay ng Bibliya nang detalyado ang 
mga motibo ng kaniyang masamang landasin, ngu- 
nit isang insidente na nangyari noong Nisan 9, 
33 C.E., limang araw bago mamatay si Jesus, ang 
nagbibigay-liwanag sa bagay na ito. Sa Betania sa 
bahay ni Simon na ketongin, si Jesus ay pinahiran 
ni Maria, na kapatid ni Lazaro, ng mabangong langis 
na nagkakahalaga ng 300 denario, mga isang-tadng 
kabayaran ng isang trabahador. (Mat 20:2) Mariing 
tumutol si Hudas na ang langis ay naipagbili sana at 
ang salapi ay “ibinigay sa mga taong dukha.” Lumi- 
litaw na sumang-ayon lamang ang ibang mga apos- 
tol sa isang waring makatuwirang punto, ngunit 
sinaway sila ni Jesus. Ang tunay na dahilan ng pag- 
tutol ni Hudas ay na siya ang nag-iingat sa kahon 
ng salapi at siya ay “isang magnanakaw . .. at dati 
na niyang kinukuha ang mga salaping” inilalagay sa 
kahon. Kaya si Hudas ay isang taong sakim at tala- 
gang magnanakaw.--Ju 12:2-7, Mat 26:6-12, Mar 
14:3-8. 

Halaga Para sa Pagkakanulo. Walang alinla- 
ngang nasaktan si Hudas sa pagsaway ni Jesus 
tungkol sa paggamit ng salapi. Sa pagkakataong ito 
ay “pumasok si Satanas kay Hudas,” malamang na 
sa diwa na nagpatangay sa kalooban ng Diyablo ang 


HUDAS 


traidor na apostol, anupat pinahintulutang kasang- 
kapanin siya ni Satanas upang isagawa ang pakana 
nito na patigilin si Kristo. Pagkaraan ng ilang araw, 
noong Nisan 12, pumaroon si Hudas sa mga punong 
saserdote at mga kapitan ng templo upang mala- 
man kung magkano ang ibabayad nila sa kaniya 
upang ipagkanulo si Jesus, anupat muling ipinakita 
ang pagkagahaman niya. (Mat 26:14-16, Mar 14:10, 
11: Luc 22:3-6, Ju 13:2) Nang araw na iyon, ang mga 
punong saserdote ay nagtipong kasama ng “mata- 
tandang lalaki ng bayan,” ang maimpluwensiyang 
mga lalaki ng Sanedrin. (Mat 26:3) Maaaring isina- 
ma ang mga kapitan ng templo dahil sa kanilang 
impluwensiya at upang magtinging legal ang anu- 
mang isinaplanong pag-aresto kay Jesus. 


Bakit 30 pirasong pilak lamang ang 
inialok ng mga Judiong lider ng 
relihiyon para sa pagkakanulo 
kay Jesus? 


Tatlumpung pirasong pilak (566, kung siklo) ang 
halagang inialok. (Mat 26:14, 15) Ang halagang iti- 
nakda ng mga lider ng relihiyon ay waring sinadya 
upang ipakita ang paghamak nila kay Jesus, anupat 
itinuring na wala siyang gaanong halaga. Ayon sa 
Exodo 21:32, ang isang alipin ay nagkakahalaga ng 
30 siklo. Karagdagan pa rito, para sa gawain ni Za- 
carias bilang pastol ng bayan, “tatlumpung pirasong 
pilak” ang ibinayad sa kaniya. Nilibak ni Jehova ang 
halagang ito bilang napakaliit, anupat itinuring ang 
kabayarang ibinigay kay Zacarias bilang ang hala- 
gang itinutumbas sa Kaniya ng walang-pananam- 
palatayang bayang iyon. (Zac 11:12, 13) Dahil dito, 
sa pag-aalok ng 30 pirasong pilak lamang para kay 
Jesus, pinalitaw ng mga lider ng relihiyon na wala 
siyang gaanong halaga. Ngunit kasabay nito, tinu- 
pad nila ang Zacarias 11:12, anupat itinuring na wa- 
lang gaanong halaga si Jehova nang gawin nila ito 
sa kinatawang isinugo niya upang magpastol sa Is- 
rael. Ang nagpakasamang si Hudas ay 'sumang- 
ayon [sa halaga], at nagsimula siyang humanap ng 
mabuting pagkakataon upang ipagkanulo [si Jesus] 
sa kanila habang walang pulutong sa paligid.'---Luc 
22:6. 

Huling Gabi Kasama ni Jesus. Sa kabila ng 
pagpapakana laban kay Kristo, si Hudas ay patuloy 
na nakisama sa kaniya. Nakipagtipon siya kay Jesus 
at sa mga apostol noong Nisan 14, 33 C.E., para sa 
pagdiriwang ng Paskuwa. Habang idinaraos ang ha- 
punan ng Paskuwa, pinaglingkuran ni Jesus ang 
mga apostol at mapagpakumbabang hinugasan ang 
kanilang mga paa. Hinayaan ng mapagpaimbabaw 
na si Hudas na gawin iyon ni Jesus sa kaniya. 


HUDAS 


Ngunit sinabi ni Jesus, “Hindi lahat sa inyo ay mali- 
nis.” (Ju 13:2-5, 11) Sinabi rin niya na isa sa mga 
apostol na naroon sa mesa ang magkakanulo sa ka- 
niya. Marahil upang huwag mahalata na may gina- 
gawa siyang kasalanan, itinanong ni Hudas kung 
siya ba ang tinutukoy. Bilang karagdagang pahiwa- 
tig, binigyan ni Jesus si Hudas ng isang putol ng 
pagkain at sinabi sa kaniya na gawin nang madali 
anuman ang ginagawa niya.--Mat 26:21-25, Mar 
14:18-21, Luc 22:21-23, Ju 13:21-30. 

Kaagad na iniwan ni Hudas ang grupo. Ipinakiki- 
ta ng paghahambing ng Mateo 26:20-29 at Juan 
13:21-30 na lumisan siya bago pasinayaan ni Jesus 
ang pagdiriwang ng Hapunan ng Panginoon. Mali- 
wanag na ang paghaharap ni Lucas sa insidenteng 
ito ay hindi ayon sa eksaktong pagkakasunud-sunod 
ng mga pangyayari, sapagkat tiyak na nakaalis na si 
Hudas nang papurihan ni Kristo ang grupo dahil sa 
pananatiling kasama niya, hindi kabilang doon si 
Hudas, ni kabilang man siya sa “tipan .. . ukol sa 
isang kaharian. '---Luc 22:19-30. 

Nang maglaon ay nasumpungan ni Hudas si Je- 
sus kasama ang tapat na mga apostol sa hardin ng 
Getsemani, isang dako na alam na alam ng tagapag- 
kanulo, sapagkat dati na silang nagtatagpo roon. Pi- 
nangungunahan niya noon ang isang malaking pu- 
lutong, kabilang na ang mga kawal na Romano 
at isang kumandante ng militar. Ang mga mang- 
uumog ay may mga pamalo at mga tabak bukod pa 
sa mga sulo at mga lampara, na kakailanganin nila 
kung natatakpan ng ulap ang buwan o kung nasa di- 
lim si Jesus. Malamang na hindi makikilala ng mga 
Romano si Jesus, kaya, ayon sa isang pinagkasun- 
duang tanda, binati ni Hudas si Kristo at paimbabaw 
na “hinalikan siya nang napakagiliw,” sa gayon ay 
ipinakilala siya. (Mat 26:47-49, Ju 18:2-12) Nang 
maglaon ay nadama ni Hudas ang bigat ng kani- 
yang pagkakasala. Kinaumagahan ay tinangka ni- 
yang ibalik ang 30 pirasong pilak, ngunit tinanggi- 
han iyon ng mga punong saserdote. Nang dakong 
huli, inihagis ni Hudas ang salapi sa templo.---Mat 
27:1-5. 

Kamatayan. Ayon sa Mateo 27:5, si Hudas ay 
nagbigti. Ngunit ang Gawa 1:18 ay nagsasabing, 
“nang bumagsak siya nang patiwarik ay maingay na 
sumambulat ang kaniyang pinakaloob at ang lahat 
ng kaniyang bituka ay lumuwa.” Waring ang tinata- 
lakay ni Mateo ay ang paraan ng tinangkang pag- 
papatiwakal, samantalang ang inilalarawan naman 
ng Mga Gawa ay ang resulta. Kung pag-uugnayin 
ang dalawang ulat, waring tinangka ni Hudas na 
magbigti sa itaas ng isang bangin, ngunit naputol 
ang lubid o ang sanga ng punungkahoy anupat bu- 
magsak siya at sumambulat ang kaniyang mga bi- 
tuka sa mga bato sa ibaba. Posible ang gayong 


1012 


pangyayari kung isasaalang-alang ang topograpiya 
sa palibot ng Jerusalem. 

Hinggil din sa kaniyang kamatayan, maitatanong 
natin kung sino ang bumili ng libingang parang sa 
pamamagitan ng 30 pirasong pilak. Ayon sa Mateo 
27:6, 7, ipinasiya ng mga punong saserdote na hin- 
di nila mailalagay ang salapi sa sagradong inga- 
tang-yaman kaya ginamit nila iyon upang bilhin 
ang parang. Ang ulat sa Gawa 1:18, 19, na tumutu- 
koy kay Hudas, ay nagsasabi: “Ang taong ito mismo, 
sa gayon, ay bumili ng isang parang sa pamamagi- 
tan ng kabayaran para sa kalikuan.” Maaaring ang 
mga saserdote ang bumili ng parang, ngunit ya- 
mang nanggaling kay Hudas ang salapi, maitutu- 
ring na siya ang nagsagawa nito. Itinawag-pansin ni 
Dr. A. Edersheim: “Hindi kaayon ng kautusan na 
dalhin sa ingatang-yaman ng Templo, upang ipam- 
bili ng mga sagradong bagay, ang salapi na natamo 
sa masamang paraan. Sa gayong mga kaso, itina- 
takda ng Kautusang Judio na ang salapi ay dapat 
isauli sa nag-abuloy, at, kung ipipilit niyang ibigay 
iyon, dapat siyang hikayatin na gugulin iyon sa 
isang bagay na para sa kapakanan [kabutihan] ng 
bayan... . Kung ibabatay sa kautusan, maituturing 
na ang salapi ay kay Hudas pa rin, at magagamit 
niya sa pagbili ng kilalang ‘parang ng magpapala- 
yok.”” (The Life and Times of Jesus the Messiah, 
1906, Tomo II, p. 575) Ang pagbiling iyon ang nag- 
silbing katuparan ng hula sa Zacarias 11:13. 

Sinadya ni Hudas ang pagpili sa landasing tina- 
hak niya, na nagsasangkot ng mapaminsalang salo- 
obin, kasakiman, pagmamapuri, pagpapaimbabaw, 
at pagpapakana. Pagkatapos ay nakadama siya ng 
matinding dalamhati dahil sa bigat ng kaniyang 
pagkakasala, gaya ng maaaring madama ng isang 
mamamaslang bilang resulta ng krimen na sinadya 
niyang gawin. Gayunman, sinadya ni Hudas na ma- 
kipagsabuwatan sa mga taong sinabi ni Jesus na gu- 
mawa ng mga proselita na mapapahanay sa Gehen- 
na nang makalawang ulit pa kaysa sa kanilang 
sarili, na mga nararapat din sa “kahatulan ng Ge- 
henna.” (Mat 23:15, 33) Noong huling gabi ng kani- 
yang buhay sa lupa, sinabi ni Jesus mismo, na sa 
katunayan ay tungkol kay Hudas: “Mas mainam pa 
sana sa taong iyon kung siya ay hindi na ipinanga- 
nak.” Nang maglaon, ang itinawag ni Kristo sa kani- 
ya ay “anak ng pagkapuksa.”--Mar 14:21, Ju 17:12, 
Heb 10:26-29. 

Ang Kaniyang Kapalit. Sa pagitan ng pag- 
akyat ni Jesus sa langit at ng araw ng Pentecostes 
33 C.E., si Pedro, bilang pagkakapit sa hula ng Awit 
109:8, ay nagpaliwanag sa mga 120 nagkakatipong 
alagad na waring angkop na pumili ng kapalit ni Hu- 
das. Dalawang kandidato ang iminungkahi at ang 
mga ito ay pinagpalabunutan, anupat si Matias ang 


1013 


napili “upang tumanggap ng dako ng ministeryo at 
pagka-apostol na ito, na nilihisan ni Hudas upang 
magtungo sa kaniyang sariling dako.”--Gaw 1:15, 
16, 20-26. 

5. Isa sa apat na lalaking kapatid sa ina ni Jesus. 
(Mat 13:55: Mar 6:3) Lumilitaw na kasama si Hudas 
ng kaniyang tatlong kapatid na lalaki at ng kaniyang 
inang si Maria noong maagang bahagi ng minister- 
yo ni Jesus nang gumawa ng himala si Jesus sa 
Cana, at nang maglaon ay naglakbay siyang kasama 
ni Jesus at ng mga alagad nito patungong Caperna- 
um para manatili roon nang sandaling panahon. (Ju 
2:1-12) Pagkaraan ng mahigit isang taon, lumilitaw 
na sinamahan niya si Maria at ang kaniyang mga 
kapatid nang hanapin ng mga ito si Jesus. (Mat 
12:46) Gayunpaman, noong 32 C.E., ang mga kapa- 
tid ni Jesus, kabilang na si Hudas, ay “hindi nana- 
nampalataya sa kaniya.” (Ju 7:5) Nang malapit na 
siyang mamatay, ipinagkatiwala ni Jesus ang kani- 
yang nananampalatayang ina sa pangangalaga ng 
apostol na si Juan, na malinaw na nagpapahiwatig 
na si Hudas at ang kaniyang mga kapatid ay hindi 
pa mga alagad noon. (Ju 19:26, 27) Gayunman, 
maaaring ang pagkabuhay-muli ni Kristo ang na- 
kakumbinsi kay Hudas sapagkat kasama siya ng 
mga apostol at ng iba pa na nagtipon at nagpatu- 
loy sa pananalangin sa pagitan ng panahon ng 
pag-akyat ni Jesus sa langit at ng araw ng Pente- 
costes 33 C.E. (Gaw 1:13-15) Kung gayon, maka- 
tuwirang sabihin na kabilang si Hudas sa mga ma- 
nanampalataya na unang tumanggap ng banal na 
espiritu. Lumilitaw na si Hudas din mismo ang Ju- 
das na sumulat ng aklat ng Bibliya na may gayong 
pangalan noong mga 65 C.E.--Tingnan ang JUDAS. 

6. Isang lalaking taga-Damasco na ang tahanan 
ay nasa lansangang tinatawag na Tuwid. Samanta- 
lang bulag si Saul (Pablo) pagkatapos siyang ma- 
kumberte, nanirahan siya sa tahanan ni Hudas, at 
doon isinugo si Ananias upang ipatong ang mga ka- 
may nito kay Saul. (Gaw 9:11, 17) Hindi sinasabi ng 
ulat kung si Hudas ay isang alagad noong panahong 
iyon, ngunit waring malayong mangyari ito ya- 
mang si Ananias at ang iba pang mga alagad ay 
nag-atubiling lumapit kay Saul dahil sa reputasyon 
nito bilang mang-uusig, gayunma'y tinanggap ni 
Hudas si Saul sa kaniyang tahanan.--Gaw 9:13, 
14, 26. 

7. Si Hudas, na tinatawag ding Barsabas, ay isa 
sa dalawang alagad na isinugo ng lupong tagapama- 
hala sa Jerusalem upang sumama kina Pablo at Ber- 
nabe nang ihatid ng mga ito ang liham tungkol sa 
pagtutuli (mga 49 C.E.). Si Hudas at ang kaniyang 
kasamahang si Silas ay itinuring na “mga lalaking 
nangunguna sa gitna ng mga kapatid.” (Gaw 15:22) 
Ang liham ay para “sa mga kapatid sa Antioquia at 


HUDISYAL NA PASIYA 


Sirya at Cilicia.” Binanggit lamang na sina Hudas at 
Silas ay nasa Antioquia, at walang ulat na nakara- 
ting sila sa mas malayo pa. Pagtitibayin nila nang 
bibigan ang mensahe sa liham. Si Hudas ay 'prope- 
ta, at bilang isang dumadalaw na tagapagsalita ay 
nagbigay siya ng maraming diskurso sa mga kapa- 
tid sa Antioquia, anupat pinatibay-loob at pinalakas 
sila.--Gaw 15:22, 23, 27, 30-32. 

Ipinakikita ng Gawa 15:33 na sina Hudas at Silas 
ay bumalik sa Jerusalem pagkatapos nilang “magpa- 
lipas ng kaunting panahon' kasama ng mga Kristi- 
yano sa Antioquia. Ang ilang manuskrito (gaya ng 
Codex Ephraemi, Codex Bezae) ay may talata 34, na 
bagaman gumagamit ng iba-ibang pananalita ay 
nagsasaad: “Ngunit minabuti ni Silas na manatili pa 
roon, gayunman si Hudas lamang ang lumisan pa- 
tungong Jerusalem.” Ang talatang ito ay wala sa 
mas matatandang manuskrito na mapananaligan 
(Sinaitic, Alexandrine, Vatican MS. No. 1209). Mala- 
mang na ito ay isang panggilid na nota na nilayong 
magpaliwanag sa talata 40, at nang maglaon ay na- 
isingit sa mismong teksto. 

Ipinapalagay ng ilang komentarista na si Hudas 
na tinatawag na Barsabas ay kapatid ni “Jose na ti- 
natawag na Barsabas,” isang alagad na iminungka- 
hing ipalit kay Hudas Iscariote. (Gaw 1:23) Ngunit 
walang katibayang sumusuporta rito, maliban la- 
mang sa pagkakatulad ng kanilang pangalan. Si Hu- 
das ay hindi na muling binanggit sa Bibliya pagka- 
balik niya sa Jerusalem. 


HUDISYAL NA PASIYA. Hatol na iginaga- 
wad niyaong (mga) may awtoridad. (2Sa 8:15, 1Ha 
3:16-28, 10:9: 2Ha 25:6; 2Cr 19:8-10) Ang Diyos na 
Jehova, bilang Hukom, Tagapagbigay-Batas, at Hari 
(Isa 33:22), ay nagbigay sa bansang Israel ng isang 
malawak na kodigo ng mga kautusan. Ang kani- 
yang mga pasiya sa mga usapin na may kinalaman 
sa kautusan ay nagsilbing mga panuntunan para sa 
pagpapasiya sa mga usaping may kaugnayan sa 
mga indibiduwal at sa panloob at panlabas na mga 
gawain ng bansa.--Tingnan ang HUKUMAN, KAUTU- 
SAN, USAPIN SA BATAS. 

Ang marami sa mga hudisyal na pasiyang ito ay 
ibinigay sa bansang Israel sa Bundok Sinai. (Ne 
9:13) Ngunit kung minsan, may ilang partikular na 
situwasyon na nangangailangan ng pantanging hu- 
disyal na pasiya. Halimbawa, nang mamatay ang 
Manasitang si Zelopehad na nagkaanak lamang ng 
mga babae, bumangon ang isang suliranin hinggil 
sa kung dapat bang tumanggap ng mana ang mga 
anak na ito. Naggawad noon si Jehova ng isang pa- 
siya na sumaklaw sa kasong iyon at pagkatapos ay 
nagsilbing batas sa pag-aasikaso ng mga situwas- 
yong kagaya nito. (Bil 27:1-11, 36:1-12, tingnan din 
ang Lev 24:10-16.) Sa katulad na paraan, nagsilbing 


HUDYAT, PANANDA 


legal na saligan ang hudisyal na pasiyang ibinigay 
ni David may kinalaman sa pamamahagi ng mga 
samsam sa digmaan.---1Sa 30:23-25. 

Sa pagtatalaga sa ilang pangkaraniwan ngunit 
lubhang nakapipinsalang mga gawa bilang mga 
kasalanang may parusang kamatayan, ang bigay- 
Diyos na mga hudisyal na pasiya ay napatangi sa 
gitna ng mga kautusan ng mga bansang kapanahon 
nito. Noon, ang mga bayan sa palibot ay nagsasaga- 
wa ng bestiyalidad, sodomiya, insesto, at iba pang 
mahahalay na gawain na nakapipinsala sa mental, 
pisikal, at espirituwal. (Lev 18:6-30, 20:10-23) Kaya 
naman kung susundin, maitataas sana ng mga hu- 
disyal na pasiya ni Jehova ang kalagayan ng ban- 
sang Israel. Dahil sa pagpapala ni Jehova, ang ma- 
higpit na pagsunod ng Israel sa kaniyang mga utos 
ay magbubunga sana ng kapansin-pansing mga pa- 
kinabang, anupat sasabihin ng ibang mga bansa: 
“Ang dakilang bansang ito ay walang alinlangang 
isang bayan na marunong at may unawa.” (Deu 
4:4-6) Yamang ang mga ito ay talagang pagpapala 
para sa Israel (Lev 25:18, 19; Deu 4:1, 7:12-15, 
30:16), hindi kataka-takang ipinanalangin ng sal- 
mista na maituro nawa sa kaniya ang mga hudisyal 
na pasiya ni Jehova. (Aw 119: 108) Lubha niyang pi- 
nahalagahan ang mga ito anupat pitong ulit niyang 
pinupuri si Jehova sa isang araw dahil sa Kaniyang 
mga hudisyal na pasiya (Aw 119:164), at bumaba- 
ngon pa nga siya sa hatinggabi upang pasalamatan 
ang Diyos dahil sa mga ito.---Aw 119:62. 

Gayunman, ang mga hudisyal na pasiya ng Kau- 
tusan, bagaman mabuti, matuwid, at banal, ay nag- 
silbing tagapagturo lamang na umaakay tungo kay 
Kristo. Ang tipang Kautusang ito ay hinalinhan ng 
bagong tipan. (Ro 7:12, Gal 3:24, Heb 8:7-13) Kaya 
naman maaasahan na ang pagsunod sa mga utos, 
o mga hudisyal na pasiya, na nauugnay sa bagong 
tipan ay magbubunga ng mas malalaking pagpapa- 
la kaysa roon sa mga naranasan ng likas na Israel sa 
ilalim ng Kautusan.--Ju 13:34, 35, 1Co 6:9-11, 1Pe 
1:14, 15, 22, 23, 2:9, 10; 1Ju 5:3. 


HUDYAT, PANANDA. Waring ang salitang 
Hebreo na nes ay tumutukoy sa isang nakapirming 
poste o tulos na nasa isang mataas na dako, ginaga- 
mit ito kapuwa sa literal at sa makasagisag na mga 
diwa. Kaya naman hindi ito tumutukoy sa isang 
hudyat na ginagamit sa pagpapadala ng mga men- 
sahe, gaya ng “hudyat na usok” (Huk 20:38, 40) 
o “hudyat na apoy” (Jer 6:1), dahil ibang mga sali- 
tang Hebreo ang ginamit para sa mga ito. Sa halip, 
ang gayong poste ay maaaring magsilbing dako 
kung saan maaaring magtipon ang mga tao o mga 
hukbo. (Isa 5:26: 13:2: 18:3; 30:17: 31:9: Jer 4:6, 21; 
50:2: 51:12, 27; ihambing ang Aw 60:4, tlb sa Rbi8.) 
Halimbawa: Noong isang pagkakataon, nang mag- 


1014 


reklamo ang mga Israelita tungkol sa mamna at sa 
kawalan ng tubig, pinarusahan sila ni Jehova sa pa- 
mamagitan ng pagsusugo ng makamandag na mga 
serpiyente sa gitna nila. Matapos magpamalas ng 
pagsisisi ang mga Israelita, tinagubilinan ni Jehova 
si Moises na humubog ng isang serpiyente at ilagay 
iyon sa isang posteng pananda (nes). “Si Moises ay 
kaagad na gumawa ng isang serpiyente na yari sa 
tanso at inilagay iyon sa posteng pananda, at nang- 
yari nga na kapag nakagat ng serpiyente ang isang 
tao at tumitig siya sa tansong serpiyente, siya ay 
nananatiling buhay.” (Bil 21:5-9) Maliwanag na ang 
posteng panandang ito ay nakatindig sa isang pir- 
ming dako at walang alinlangang nasa isang mata- 
as na lugar upang madali itong makita ng mga Is- 
raelitang kinagat ng mga serpiyente. 

Sa katulad na paraan, noong 537 B.C.E., ang Je- 
rusalem, na inihulang muling itatayo, ay naging 
hudyat na mistulang nag-anyaya sa mga Judiong 
nalabi na lisanin ang mga lupain kung saan sila 
ipinanabog at bumalik sa noo'y nakatiwangwang 
na Jerusalem upang muling itayo ang templo. (Isa 
11:11, 12, ihambing ang Isa 49:22, 62:10, 11.) Ga- 
yunman, hindi lamang noong ikaanim na siglo ang 
pagkakapit ng hulang ito. Ang Isaias 11:10 ay kaba- 
basahan: “At mangyayari sa araw na iyon na mag- 
kakaroon ng ugat ni Jesse na tatayo bilang isang 
hudyat para sa mga bayan.” Ikinapit ng apostol na si 
Pablo ang mga salitang ito kay Kristo Jesus, ang isa 
na mamamahala sa mga bansa. (Ro 15:8, 12) Isa pa, 
tinukoy ni Jesus ang kaniyang sarili bilang 'ang ugat 
ni David” na anak ni Jesse. (Apo 22:16) Alinsunod 
dito, ang hudyat ay si Kristo Jesus bilang ang nag- 
pupunong Hari na nakatayo sa makalangit na Bun- 
dok Sion.---Ihambing ang Heb 12:22, Apo 14:1. 


HUGASAN [sa Ingles, basin]. Hindi detalya- 
dong inilalarawan sa Kasulatan ang mga huga- 
sang ginagamit noong sinaunang panahon, baga- 
man ang mga sisidlang ito ay karaniwan nang 
gawa sa luwad, kahoy, o metal. May mga hugasang 
ginagamit noon sa bahay, gaya niyaong mga kasa- 
ma sa mga paglalaang dinala kay David at sa ba- 
yang kasama niya nang tumakas sila mula kay Ab- 
salom. (2Sa 17:27-29) Ang salitang Hebreo para sa 
ganitong uri ng hugasan ay saph. Ginagamit din 
ang salitang ito para sa “palanggana” na pinaglag- 
yan ng mga Israelita ng dugo ng hayop na pampas- 
kuwa sa Ehipto (Exo 12:22) at para sa “mga kawa” 
sa templo, na dinala ni Nabucodonosor sa Babilon- 
ya. (Jer 52:19) Ang salitang ito ay maaari ring isalin 
bilang “mangkok,” gaya halimbawa nang ilarawan si 
Jehova sa makahulang paraan na nagsasabi: “Nari- 
to, ang Jerusalem ay gagawin kong isang mangkok 
[saph] na sanhi ng pagsuray-suray ng lahat ng 


1015 


mga bayan sa palibot.” (Zac 12:1, 2) Ang Griegong 
ni-pter” ay ginagamit upang tumukoy sa “palangga- 
na” na ginamit ni Jesus nang hugasan niya ang mga 
paa ng kaniyang mga alagad.--Ju 13:5. 

Ginamit sa Santuwaryo. Ang mga hugasan 
ay ginamit din para sa sagradong layunin may ka- 
ugnayan sa pagsamba kay Jehova sa tabernakulo at 
sa mga templong itinayo nang maglaon. Gaya ng 
iniutos ni Jehova kay Moises, kasama sa mga kaga- 
mitan ng tabernakulo ang isang malaking hugasan 
na dapat punuin ng tubig. Iyon ay gawa sa tanso, 
nakapatong sa isang patungang tanso, at inilagay sa 
pagitan ng tolda ng kapisanan at ng altar upang 
maglaan sa mataas na saserdote at sa iba pang mga 
saserdote ng tubig na panghugas ng kanilang mga 
kamay at mga paa bago sila pumasok sa tolda ng ka- 
pisanan o bago sila maglingkod sa may altar. (Exo 
30:17-21: 31:9, 40:30, 31) Ang hugasang ito ay gina- 
wa gamit “ang mga salamin ng mga alilang babae 
na nagsagawa ng organisadong paglilingkod sa pa- 
sukan ng tolda ng kapisanan. ”---Exo 38:8. 

Ayon sa tekstong Masoretiko, walang ibinigay na 
espesipikong instruksiyon tungkol sa paglilipat ng 
hugasan ng tabernakulo. Gayunman, sa Griegong 
Septuagint (na katugma ng sinaunang Samarita- 
nong Pentateuch) ay idinagdag ang ganitong mga 
salita sa Bilang 4:14: “At kukuha sila ng telang pur- 
pura at kanilang tatakpan ang hugasan at ang patu- 
ngan nito at ilalagay ang mga ito sa isang kulay asul 
na pantakip na balat at ilalagay [ang mga ito] sa iba- 
baw ng mga pingga.” 

Ang salitang Hebreo na ki-yohr” (o ki'yor), na na- 
ngangahulugang “hugasan,” ay ginagamit para sa 
hugasan ng tabernakulo. (Exo 35:16) Ginagamit din 
ito upang tumukoy sa sampung hugasan na ipina- 
gawa ni Solomon para sa templo, anupat sa mga 
iyon binabanlawan ang mga bagay na ukol sa han- 
dog na sinusunog.---2Cr 4:6, 14. 

Bawat isa sa sampung hugasang tanso na ginawa 
ni Hiram para sa templo ay makapaglalaman ng 
“apatnapung takal na bat,” o mga 880 L (230 gal) ng 
tubig. Kung ang mga hugasang ito ay hugis-kawa, 
posibleng 1.8 m (6 na piye) ang diyametro ng mga 
ito. Sabihin pa, mag-iiba ang mga sukat kung ang 
mga hugasang ito ay maumbok at medyo papakitid 
sa itaas, pansinin din na hindi nagbibigay ng de- 
talye ang Bibliya kung ano ang hugis ng mga ito, 
bagaman sinasabi nito na “ang bawat hugasan ay 
apat na siko.” Bawat hugasan ay ipinatong sa isang 
karwahe na may apat na gulong at may-kahusa- 
yang nilagyan ng palamuti at mga lilok, limang kar- 
wahe ang inilagay sa kanang panig ng bahay at 
lima rin sa kaliwa.---1Ha 7:27-39. 

Ang isa pang hugasan na pagkalaki-laki ay ang 
binubong dagat na napapalamutian at nakapatong 


HUGIS-KAMBING NA DEMONYO 


sa 12 hinubog na toro at “inilagay sa kanang panig, 
sa dakong silangan, sa gawing timog' ng bahay. Dito 
nakaimbak ang tubig na ginagamit ng mga saser- 
dote. Pabilog ito, 10 siko (4.5 m, 14.6 piye) mula 
sa isang labi hanggang sa kabilang labi at 5 siko 
(2.2 m; 7.3 piye) ang taas.---2Cr 4:2-6, 10. 

Mga Mangkok. Gaya ng iba pang mga sisid- 
lang binanggit sa Kasulatan, ang mga mangkok ay 
gawa sa iba't ibang materyales gaya ng luwad, ka- 
hoy, o metal. Ang terminong Hebreo na mizraq’ 
ay tumutukoy sa isang sisidlang metal na ginamit 
may kaugnayan sa mga hain ukol sa pagsamba. 
(Exo 27:3; Bil 4:14: 7:13, 1Ha 7:50, 2Cr 4:8) Kabi- 
lang sa malalaking mangkok na ginagamit noon sa 
mga hapag-kainan ay ang tsallachath (“mangkok 
na pampiging”, Kaw 26:15) at ang sephel (“mala- 
king mangkok na pampiging”: Huk 5:25). Ang sali- 
tang gullah' ay ginagamit upang tumukoy sa isang 
“mangkok” (Zac 4:2), ngunit isinasalin din ito bilang 
“hugis-mangkok" at “bilog” upang ilarawan ang mga 
kapital ng mga haliging nakatayo sa harap ng tem- 
plo noong panahon ni Solomon. (1Ha 7:41) Ang da- 
lawang terminong Griego para sa mga mangkok ay 
try bli-on at phi'a'le Ang try bli:on ay tumutukoy sa 
isang malukong na mangkok na kinakainan (Mat 
26:23), samantalang ang phi-a'le naman ay tumutu- 
koy sa isang “mangkok” na kadalasa'y ginagamit 
sa paghahandog ng mga haing likido.--Apo 16: 
2-17. 


HUGIS-KAMBING NA DEMONYO. Ang 
Hebreong sa-ir” (sa literal, mabalahibo) ay tumutu- 
koy sa kambing o sa anak ng kambing. (Lev 16:18, 
Bil 7:16) Gayunman, sa apat na teksto (Lev 17:7: 2Cr 
11:15, Isa 13:21, 34:14), karaniwang itinuturing ng 
mga tagapagsalin na ang salitang ito ay may kahu- 
lugan na naiiba sa pangkaraniwang kahulugan nito 
na “kambing” o “batang kambing.” 

Kapuwa sa Levitico 17:7 at 2 Cronica 11:15, mali- 
naw na ang terminong ito (seirim, anyong pang- 
maramihan) ay ginagamit upang tumukoy sa mga 
bagay na sinasamba at pinaghahandugan ng hain, 
na may kaugnayan sa huwad na pagsamba. Dahil 
dito, isinalin ng mga tagapagsalin ng Griegong Sep- 
tuagint at Latin na Vulgate ang salitang Hebreong 
ito bilang “ang mga bagay na walang kabuluhan” 
(LXX) at “ang mga demonyo” (Vg). Sa pangkalaha- 
tan, gayundin ang pangmalas ng makabagong mga 
tagapagsalin at mga leksikograpo sa dalawang teks- 
tong ito, anupat ang ginagamit nila ay “mga demo- 
nyo” (Ro), “mga satyr” (RS, AT, JB, JP), o “hugis- 
kambing na mga demonyo” (NW, tingnan din ang 
Lexicon in Veteris Testamenti Libros nina Koehler at 
Baumgartner, Leiden, 1958, p. 926, at A Hebrew and 
English Lexicon of the Old Testament nina Brown, 
Driver, at Briggs, 1980, p. 972), maliban sa salin ni 


HUGIS-KAMBING NA DEMONYO 


Robert Young, kung saan literal na isinalin ang ter- 
minong ito bilang “(mga) kambing,” at sa American 
Standard Version, na gumamit naman ng pananali- 
tang “mga kambing na lalaki.” 

Ipinakikita ng mga salita ni Josue sa Josue 24:14 
na sa paanuman ay naapektuhan ang mga Israeli- 
ta ng huwad na pagsamba ng Ehipto noong pana- 


Ayon kay Herodotus, ang paniniwala ng mga 
Griego kay Pan, isang diyos na may ilang 
bahagi ng katawan ng kambing, ay maaaring 
naimpluwensiyahan ng pagsamba ng mga 
Ehipsiyo sa kambing 


hong nakikipamayan sila roon, samantalang bina- 
banggit naman ni Ezekiel na sinasalot pa rin sila ng 
gayong mga paganong gawain kahit mahabang pa- 
nahon na ang lumipas. (Eze 23:8, 21) Dahil dito, ipi- 
napalagay ng ilang iskolar na ang utos ng Diyos na 
ibinigay sa ilang upang ang mga Israelita ay hindi 
na gumawa ng “mga hain sa hugis-kambing na 


1016 


mga demonyo” (Lev 17:1-7) at ang pagtatalaga ni 
Jeroboam ng mga saserdote “para sa matataas na 
dako at para sa hugis-kambing na mga demonyo at 
para sa mga guya na kaniyang ginawa” (2Cr 11:15) 
ay nagpapahiwatig na nagsagawa noon ng isang 
anyo ng pagsamba sa kambing ang mga Israelita 
gaya ng ginagawa sa Ehipto, partikular na sa Ma- 
babang Ehipto. Ayon kay Herodotus (Il, 46), ang 
gayong pagsambang Ehipsiyo ang pinagbatayan 
ng mga Griego ng paniniwala nila kay Pan at pati 
sa mga satyr, mahahalay na diyos sa kagubatan, 
na nang maglaon ay inilarawan bilang may mga 
sungay, buntot ng kambing, at mga binti ng kam- 
bing. Ipinapalagay ng ilan na ang hitsura ng mga 
paganong diyos na ito, na kalahating tao at kalaha- 
ting hayop, ang pinagmulan ng kaugaliang ilara- 
wan si Satanas bilang may buntot, mga sungay, at 
mga paang may baak, isang kaugaliang laganap sa 
gitna ng mga nag-aangking Kristiyano noong Pa- 
nahon ng Kadiliman. 

Gayunman, hindi sinasabi kung ano talaga ang 
“mga mabalahibo” (seirim') na iyon. Bagaman ipi- 
napalagay ng ilan na ang mga iyon ay literal na 
mga kambing o mga idolo sa anyong kambing, wa- 
ring hindi naman talagang gayon ang ipinahihiwa- 
tig: ni pinatutunayan man ito ng ibang mga kasula- 
tan. Maaaring ipinahihiwatig lamang ng ginamit 
na termino na, sa isip ng mga sumasamba sa mga 
iyon, ang gayong huwad na mga diyos ay hugis- 
kambing o may mabalahibong kaanyuan. Maaari 
rin naman na ang paggamit ng “mga kambing” sa 
mga tekstong nabanggit ay isang paraan lamang ng 
paghamak sa lahat ng idolatrosong bagay, kung pa- 
anong sa maraming teksto, ang salita para sa mga 
idolo ay hinalaw sa isang termino na orihinal na na- 
ngangahulugang “bilug-bilog na dumi ng hayop,” 
na hindi naman nangangahulugan na ang mga ido- 
lo ay literal na gawa sa dumi ng hayop.---Lev 26:30, 
Deu 29:17. 

Ang diwa ng sa-ir' at sei.rim' sa dalawa pang na- 
banggit na teksto (Isa 13:21, 34:14) ay hindi itinutu- 
ring ng karamihan bilang nauugnay sa huwad na 
pagsamba. Sa mga talatang iyon, ang mga tiwang- 
wang na kaguhuan ng Babilonya at ng Edom ay 
inilalarawang tinatahanan ng maiilap na nilalang, 
kabilang na ang set-rim' Sa ilang bersiyon, ang ter- 
minong ito ay isinasalin sa pangkaraniwang diwa 
bilang “(mga) kambing” (Yg) o “(mga) mailap na 
kambing" (AS), samantalang isinasalin naman ito 
ng Rotherham bilang “(mga) nilalang na may ma- 
hahabang balahibo,” bagaman “mga demonyo" ang 
ginagamit nito sa Levitico at Ikalawang Cronica. Iti- 
natawag-pansin niyaong mga pabor sa gayong mga 
salin ng mga teksto sa Isaias na ang salitang ito ay 
lumilitaw kasama ng iba pang mga nilalang na kila- 
la bilang literal na mga hayop o ibon. Bilang pagtu- 


1017 


tol sa salin na “satyr” para sa sa-ir” sa Isaias 34:14, 
itinawag-pansin ni G. R. Driver (Palestine Explora- 
tion Quarterly, London, 1959, p. 57) na ang satyr ay 
hindi kailanman ginagamit sa mitolohiya bilang sa- 
gisag ng pagkatiwangwang, kundi, sa halip, ng ka- 
laswaan at walang-taros na pagsasaya, bilang patu- 
nay naman na ang sar ay literal na kambing, 
ipinakita niya na ang mga kambing ay hiyang sa 
mga lugar na ilang at na ang maiilap na kambing ay 
iniuulat na pangkaraniwan lamang sa T na dulo ng 
Dagat na Patay, sa gayo'y nasa direksiyon ng ti- 
wangwang na Edom, na siyang hinahatulan sa hula 
ni Isaias (34:14). 

Ipinakikita naman niyaong mga pabor na isalin 
ang Isaias sa paraang kagaya ng mababasa sa mga 
teksto ng Levitico at Ikalawang Cronica na ang gina- 
mit ng saling Septuagint para sa sei-rim' sa Isaias ay 
"mga demonyo” at na kapareho niyaong nasa Septu- 
agint (Isa 13:21) ang pananalitang ginamit ni Juan 
nang ilarawan niya ang tiwangwang na Babilo- 
nyang Dakila bilang tirahan ng maruruming ibon at 
“mga demonyo.” (Apo 18:2) Sabihin pa, hindi masa- 
sabi nang tiyakan kung ang apostol na si Juan ay 
aktuwal na sumipi mula sa Septuagint. Gayunman, 
kapansin-pansin na ayon sa Theological Dictionary 
of the New Testament, “ipinagwalang-bahala ng 
LXX... na ang [daimonion, isinalin bilang “demo- 
nyo"] ay isang mapanghamak na termino para sa 
mga diyos ng mga pagano. ”---Inedit ni Gerhard Kit- 
tel, 1971, Tomo II, p. 12. 

Samakatuwid, isa itong bagay na hindi talaga ma- 
titiyak. Maaaring binanggit ni Isaias ang mga demo- 
nyo sa kaniyang talaan ng literal na mga hayop at 
mga ibon, hindi upang ipangahulugan na ang ga- 
yong mga demonyo ay aktuwal na nagkatawang- 
laman sa anyong kambing, kundi upang ipahiwatig 
na sa isip ng mga paganong nakatira sa palibot ng 
mga lugar na iyon, ang gayong mga demonyo ay 
tumatahan sa mga tiwangwang na dako. Ipinakikita 
ng kasaysayan na ang malahalimaw na mga nila- 
lang ay matagal nang iniuugnay ng mga tao ng 
Sirya at Arabia sa gayunding mga kaguhuan, at 
ang mga jinn ng mga Arabe ay inilalarawang may 
anyong malahalimaw at mabalahibo. Sa kabilang 
dako, maaaring ang sei.rim' na naninirahan sa mga 
tiwangwang na kaguhuan ng Edom at Babilonya ay 
tunay na mga hayop, na may mahahabang balahi- 
bo at marahil ay may kaanyuan na sa tingin ng mga 
nakakakita ay parang mga demonyo. 


HUGIS-SINGSING, TINAPAY NA. 


nan ang TINAPAY. 


HUKAY. Isang dakong malalim o nakalubog, li- 
kas man o artipisyal. Maliwanag na ang mga hukay 
ng bitumen kung saan nahulog ang mga hari ng So- 
doma at Gomorra ay likas na mga dakong nakalu- 


Ting- 


HUKAY 


bog sa lugar na iyon (Gen 14:10): samantalang ang 
hukay na pinaghagisan kay Jose ng kaniyang mga 
kapatid ay maliwanag na isang gawang-taong ba- 
lon. (Gen 37:20-29) Ang dalawang pangunahing 
salitang Hebreo para sa hukay ay bohr (nanga- 
ngahulugan ding “balon” o “imbakang-tubig") at 
sha'chath. 

Sa King James Version, ang salitang Hebreo na 
she'oh!' ay tatlong ulit na isinalin bilang “hukay.” 
(Bil 16:30, 33; Job 17:16) Gayunman, ang Sheol ay 
aktuwal na tumutukoy sa karaniwang libingan ng 
sangkatauhan sa halip na sa isang indibiduwal na li- 
bingan. Sa Job 17:13-16, makikita natin na ginamit 
ni Job ang Sheol katumbas ng hukay (sa Heb., sha'- 
chath) bilang mga lugar ng kadiliman at alabok. Sa 
katulad na paraan, ganito ang panalangin ni David 
sa Diyos, sa Awit 30:3: “O Jehova, hinango mo ang 
aking kaluluwa mula sa Sheol: iningatan mo akong 
buhay, upang huwag akong bumaba sa hukay.” Sa 
Awit 88:3-5, magkakasunod na tinukoy ang Sheol, 
ang hukay, at ang dakong libingan.--Tingnan din 
ang Job 33:18-30, Aw 30:3, 9; 49:7-10, 15: 88:6, 
143:7; Kaw 1:12; Isa 14:9-15, 38:17, 18, 51:14: ting- 
nan ang LIBINGAN, SHEOL. 

Ginamit din ni Jonas ang salita para sa “hukay” sa 
makasagisag na paraan nang ihambing niya ang 
loob ng isda sa “tiyan ng Sheol" at gayundin sa “hu- 
kay.” (Jon 2:2, 6) Natural lamang na iugnay ang hu- 
kay sa kamatayan at sa libingan dahil noong sinau- 
nang panahon, kaugalian ang paggamit ng hukay 
bilang dakong mapaglilibingan. 

Maliwanag na ginagamit din ang mga hukay bi- 
lang pambitag o panilo ng isang kaaway o upang 
makahuli ng mga hayop, kung kaya ginagamit ang 
mga ito sa makasagisag na diwa upang lumarawan 
sa mapanganib na mga situwasyon o mga pakanang 
pumipighati sa mga lingkod ng Diyos. (Aw 7:15: 
40:2: 57:6; Kaw 26:27: 28:10, Jer 18:20, 22) Kung 
minsan, ang mga hukay ay nilalagyan ng lambat 
upang masalabid ang mga biktimang nahuhuli sa 
mga iyon. (Aw 35:7, 8) Ayon sa Kautusan, kung ang 
isang alagang hayop ay mahulog sa isang dinukal 
na hukay at mamatay, ang may-ari ng hukay ay ka- 
ilangang magbayad sa may-ari ng hayop.---Exo 21: 
33, 34. 

Ang patutot at “ang bibig ng mga babaing di-kila- 
la” ay tinukoy bilang “malalim na hukay.” Ito'y sa 
dahilang sinisilo ng isang patutot, kadalasa'y sa pa- 
mamagitan ng mapanghikayat na pananalita, ang 
mga lalaki upang sumiping sa kaniya.--Kaw 22:14: 
23:27. 

Ang mga imbakang-tubig ng mga Hebreo at ng 
iba pang mga taga-Silangan ay karaniwan nang 
mga hukay na dinukal. Kadalasan, ang mga ito ay 
hugis-bote, ang bibig ay karaniwan nang makitid, 


HUKBO, I 


na mga 0.3 m (1 piye) ang luwang ng unang isang 
metro (3 piye) pababa, at pagkatapos, ang iba- 
bang bahagi ay papaluwang na tulad ng bombilya. 
--Tingnan ang IMBAKANG-TUBIG. 

Sa Apocalipsis 9:1, 2, ang salitang Griego na 
phre'ar, “hukay,” ay lumilitaw sa pananalitang “hu- 
kay ng kalaliman.” Ginamit din ni Juan ang phre'ar 
sa kaniyang ulat ng Ebanghelyo upang ilarawan 
ang “balon” sa bukal ni Jacob kung saan nakau- 
sap ni Jesus ang babaing Samaritana. (Ju 4:11, 12) 
Ang pinakasimpleng kahulugan ng phre'ar ay isang 
uri ng balon o hukay na dinukal sa lupa. Gayun- 
man, maaari itong gamitin upang tumukoy sa anu- 
mang hukay o kalaliman, pati na ang di-maarok na 
kalaliman na pinanggalingan ng mga balang ng 
Apocalipsis. (Apo 9:3: tingnan ang KALALIMAN.) Ang 
salitang Griego na bo thy-nos, isinasalin bilang “hu- 
kay,” ay maaari ring mangahulugang “estero.” (Mat 
12:11: 15:14, tlb sa Rbi8, Luc 6:39) Sa 2 Pedro 2:4, si- 
nabi ni Pedro na ang mga demonyong anghel ay na- 
kakulong sa “mga hukay [sa Gr., sef-rois'] ng pusikit 
na kadiliman. ”--Tingnan ang TARTARO. 

Tingnan din ang YUNGIB NG MGA LEON. 


HUKBO, I |sa Ingles, army]. Isang malaking 
pangkat ng kalalakihan na inorganisa at sinanay 
para sa pakikipagdigma sa katihan. Ang karani- 
wang terminong Hebreo para sa “hukbo” (tsa-va”) 
ay kadalasang ginagamit may kaugnayan sa huk- 
bong sandatahan ng mga tao (Bil 1:3), ngunit maa- 
ari rin itong tumukoy sa mga espiritung nilalang sa 
langit (1Ha 22:19) at sa pisikal na mga bagay sa ka- 
langitan. (Deu 4:19) Ang Hebreong cha'yil, maliwa- 
nag na mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang ‘mamalagi’ (Job 20:21), ay ginagamit upang 
tumukoy sa isang “hukbong militar” at sa isang “pu- 
wersang pandigma” (2Sa 8:9; 1Cr 20:1), ngunit na- 
ngangahulugan din ito ng “kakayahan, kalakasan, 
yaman.” (1Cr 9:13, Deu 33:11, Kaw 31:29, Isa 8:4; 
Eze 28:4) Ang Hebreong gedhudh' naman ay tumu- 
tukoy sa isang “pangkat ng mandarambong" o “mga 
pulutong.” (2Sa 22:30, 2Cr 25:9) Sa apat na termi- 
nong Griego sa Kasulatan na tumutukoy sa hukbo, 
ang tatlo (strati-a, strateu.:ma, at stratopedon) ay 
nagmula sa salitang-ugat na Griego na stratos’, pa- 
ngunahin nang tumutukoy sa isang nagkakampong 
hukbo, na naiiba sa hukbong nakahanay para sa pa- 
kikipagbaka. Ang stra-topedon, na nilakipan ng 
elementong pedon (lupa), ay angkop na isinaling 
“nagkakampong hukbo.’ (Luc 21:20) Ang terminong 
Griego na parem-bole” (mula sa para” [katabi] at 
balo [ihagis]) ay literal na tumutukoy sa paghaha- 
ti-hati o pag-aayos ng mga kawal sa hanay ng pag- 
babaka. Maaari itong mangahulugan ng “hukbo,” 
“kuwartel ng mga kawal,” o “kampo.”--Heb 11:34, 
Gaw 21:34: Apo 20:9. 


1018 


Mula pa noong panahon ni Abraham, nakilahok 
na sa nasasandatahang pakikipagdigma ang mga 
lingkod ni Jehova bago ang panahong Kristiyano. 
Matapos kunin ng Elamitang si Kedorlaomer at ng 
kaniyang mga kaalyado ang pamangkin ni Abra- 
ham na si Lot at ang sambahayan nito, pinisan ni 
Abraham ang kaniyang hukbo ng “mga sinanay na 
lalaki, na tatlong daan at labingwalong alipin,” at 
kasama ang mga kakampi niya sa kalapit na mga 
lugar, tinugis nila ang mga ito hanggang sa Dan, 
mga 200 km (120 mi) sa HHS. Pagkatapos ay hina- 
ti-hati niya ang mga hukbo at sumalakay sila nang 
gabi, isang estratehiya na maraming beses na gina- 
mit noong panahon ng Bibliya.---Gen 14:13-16. 

Israelita. Pagkaraan ng mahigit 400 taon, ang 
bansang Israel ay apurahang umalis sa Ehipto, ngu- 
nit sa napakaorganisadong “hanay ng pakikipagba- 
ka,” posibleng tulad ng isang hukbo na may limang 
bahagi na binubuo ng isang pangunahing kalipunan 
at may bantay sa unahan, bantay sa likuran, at 
dalawang pangkat na panggilid. (Exo 6:26, 13:18) 
Ang tumutugis na hukbong Ehipsiyo ay binubuo ng 
“anim na raang piling karo at lahat ng iba pang karo 
ng Ehipto.” Kadalasan, bawat karo ay may sakay na 
tatlong lalaki, isa ang nagpapatakbo ng mga kabayo 
at dalawa ang nakikipaglaban, malamang ay mga 
mamamana, yamang busog ang pangunahing san- 
datang pansalakay ng mga Ehipsiyo. Kasama nila 
ang mga mangangabayo. (Exo 14:7, 9, 17) Ayon kay 
Josephus (Jewish Antiquities, Il, 324 [xv, 3]), ang 
mga Hebreo ay “tinugis ng 600 karo kasama ang 
50,000 mangangabayo at makapal na impanterya 
na may bilang na 200,000.”--Tingnan ang Ayu- 
DANTE. 

Di-nagtagal pagkatapos ng Pag-alis, nakipaglaban 
ang mga Israelita sa kanilang unang militar na pa- 
kikipagbaka bilang isang pinalayang bayan. Sinala- 
kay sila ng mga Amalekita sa Repidim, sa rehiyon 
ng Bundok Sinai. Sa utos ni Moises, kaagad na nag- 
tipon si Josue ng isang hukbong pandigma. Halos 
buong maghapon silang nakipagbaka, at bagaman 
wala silang karanasan sa pakikipagdigma, ibinigay 
ni Jehova sa Israel ang tagumpay.---Exo 17:8-14. 

Mga isang taon pagkatapos ng Pag-alis, binilang 
yaong mga kuwalipikado para sa paglilingkod sa 
hukbo, mga lalaking 20 taong gulang at pataas. Ang 
sensus ay may kabuuang bilang na 603,550. (Bil 
1:1-3, 45, 46) Ipinakita ng isang katulad na pagbi- 
lang noong papatapos na ang paglalakbay sa ilang 
na ang hukbo ay bumaba nang kaunti sa 601,730. 
(Bil 26:2, 51) Yamang eksemted ang mga Levita sa 
paglilingkod sa hukbo, hindi sila kasama sa mga bi- 
lang na ito kundi binilang sila nang bukod.--Bil 
1:47-49: 3:14-39: 26:57, 62. 

Mga eksemsiyon. Bukod sa tribo ni Levi, ang 
mga sumusunod ay pinagkalooban ng eksemsiyon 


1019 


mula sa paglilingkod militar: (1) ang tao na “nagta- 
yo ng isang bagong bahay at hindi pa ito napasisi- 
nayaan”: (2) “ang tao na nagtanim ng isang ubasan 
at hindi pa ito napakikinabangan': (3) “ang lalaki na 
nakipagtipan sa isang babae at hindi pa niya ito na- 
kukuha’ (4) ang isa na nag-asawa ay ‘huwag luma- 
bas na kasama ng hukbo, kundi mananatili siyang 
malaya sa kaniyang bahay sa loob ng isang taon': 
(5) “ang tao na matatakutin at mahina ang loob.’ 
--Deu 20:5-8, 24:5. 

Mga kaayusan para sa hukbo matapos saku- 
pin ang Canaan. Nang makapamayan na sa Ca- 
naan ang karamihan, hindi na gaanong kinailangan 
ng Israel ang isang malaki at permanenteng hukbo; 
ang maliliit na labanan sa mga hanggahan ay kada- 
lasang inaasikaso ng lokal na mga tribong nasa- 
sangkot. Nang kailanganing bumuo ng isang mas 
malaki at nagkakaisang hukbong pandigma mula sa 
iba't ibang tribo, nagbangon si Jehova ng mga Hu- 
kom na mangunguna. Ang panawagan sa paki- 
kipagdigma ay ginagawa sa iba't ibang paraan: 
maaaring gumamit ng mga hudyat ng trumpeta, 
mga mensahero, o mga sagisag upang pakilusin 
ang mga lalaking mandirigma.---Bil 10:9; Huk 3:27, 
6:35: 19:29, 1Sa 11:7. 

Waring ang mga mandirigma mismo ang nagla- 
an ng sarili nilang mga sandata: mga tabak, mga si- 
bat, mga tunod, mga panghilagpos, mga busog, at 
mga palaso. Karaniwan na, ang mga lalaking ito ang 
bahalang maglaan ng sarili nilang pagkain, kaya 
naman nagpadala si Jesse ng mga panustos para sa 
kaniyang mga anak na nasa hukbo ni Saul. (1Sa 17: 
17, 18) Gayunman, sa isang kaso, 10 porsiyento ng 
mga boluntaryo ang ibinukod upang kumuha ng 
mga panustos para sa iba.---Huk 20:10. 

Dahil sa presensiya ni Jehova sa kampo ng Israel, 
kinailangan ang kabanalan, ang seremonyal na ka- 
linisan ng mga kawal. (Deu 23:9-14) Yamang sa ila- 
lim ng Kautusan ay nagiging marumi ang isang la- 
laki hanggang sa kinabukasan dahil sa seksuwal 
na pakikipagtalik, maingat itong iniwasan kapuwa ni 
David at ni Uria habang aktibo sila sa tungkulin. 
(Lev 15:16-18: 1Sa 21:1-6, 2Sa 11:6-11) Kadalasan, 
ginagahasa ng mga hukbo ng mga bansang pagano 
ang kababaihan ng nalupig na mga lunsod, ngunit 
hindi gayon ang ginagawa ng nagtagumpay na mga 
kawal ng Israel. Kailangan muna nilang magpalipas 
ng isang buwan bago sila pahintulutang mag-asawa 
ng isang babaing bihag.---Deu 21:10-13. 

Bagaman kay Jehova nakasalig ang pangwakas 
na mga tagumpay ng Israel, kinailangan din ang 
mahusay na pangangasiwa sa hukbo. Nakaatang 
ang pananagutang ito sa inatasang mga opisyal at 
mga pinuno ng libu-libo at ng daan-daan. Ang mga 
saserdote ay inatasang magpatibay-loob at magbi- 


HUKBO, I 


gay ng patnubay at layunin sa mga kampanya. (Bil 
31:6, 14; Deu 20:2-4, 9) Noong mga araw ng mga 
Hukom, ang taong inatasan ni Jehova ang personal 
na nangunguna sa hukbo sa pakikipagbaka. Ang 
hukom din ang nagpaplano ng mga taktika at estra- 
tehiya. Ikinakalat niya ang kaniyang mga hukbo sa 
iba't ibang paraan: paghahati-hati sa mga yunit 
(kadalasan ay tatlo), biglaang pagsalakay, pagtam- 
bang, harapang pagdaluhong, pagbihag sa mga ta- 
wiran ng ilog, at iba pa.---Jos 8:9-22, 10:9, 11:7: Huk 
3:28, 4:13, 14; 7:16: 9:43, 12:5. 

Sa ilalim ng monarkiya. Palibhasa'y hindi 
nasiyahan ang bayan sa teokratikong kaayusan sa 
ilalim ng mga Hukom, ninais nila na maging “gaya 
ng lahat ng mga bansa,” na may haring hahayo 
sa unahan nila at makikipaglaban sa kanilang mga 
pagbabaka. (1Sa 8:20) Gayunman, binabalaan sila 
ni Samuel na ang gayong hari ay hindi makikipag- 
labang mag-isa, kukunin niya ang kanilang mga 
anak “at ilalagay sila bilang kaniya sa kaniyang 
mga karo at sa gitna ng kaniyang mga manganga- 
bayo, at ang ilan ay tatakbo sa unahan ng kaniyang 
mga karo.” (1Sa 8:11, 12, tingnan ang MANANAKBO, 
MGA.) Ang hari ang punong kumandante, at ang pi- 
nuno ng hukbo ang ikalawa sa kaniya.---1Sa 14:50. 

Depende sa pangangailangan, iba-iba ang laki at 
lakas ng hukbo ni Saul. Noong isang pagkakataon, 
pumili siya ng 3,000 lalaki, anupat ang 1,000 ay isi- 
nailalim sa pangunguna ng kaniyang anak na si Jo- 
natan. (1Sa 13:2) Para sa isa pang pakikipagba- 
ka, 330,000 naman ang tinipon. (1Sa 11:8) Ngunit 
kung ihahambing sa mga hukbo ng mga Filisteo na 
may maraming kasangkapang pandigma, na ayon 
sa tekstong Masoretiko ay may kakayahang magti- 
pon ng 30,000 karo, 6,000 mangangabayo, at “mga 
taong gaya ng mga butil ng buhangin . . . dahil sa 
dami,” gaya ng ginawa nila sa Micmash, waring ku- 
lang na kulang ang kasangkapan ng Israel. “Nang- 
yari nga, nang araw ng pagbabaka ay walang isa 
mang tabak o sibat ang masumpungan sa kamay ng 
sinuman sa bayan,” maliban kina Saul at Jonatan. 
--1Sa 13:5, 22. 

Noong panahon ng paghahari ni David, higit na 
pinalaki at pinahusay ang hukbo ng Israel. Mahigit 
sa 300,000 lalaking nasasandatahan para sa digma- 
an ang dumating sa Hebron upang isalin kay David 
ang paghahari ni Saul. (1Cr 12:23-38) May nagling- 
kod din sa hukbo ni David na mga di-Israelita.---2Sa 
15:18, 20:7. 

Pinanatili ni David ang marami sa dating mga ka- 
ayusan para sa hukbo, gaya ng paghawak niya 
mismo sa posisyon ng punong kumandante, pag- 
aatas ng mga kumandanteng panlarangan tulad 
nina Joab, Abner, at Amasa, at paglalagay sa ilalim 
nila ng mga ulo ng libu-libo at ng daan-daan. (2Sa 


HUKBO, I 


18:1, 1Ha 2:32, 1Cr 13:1, 18:15) Gayunman, pinasi- 
mulan ni David ang ilang bagong plano na siya mis- 
mo ang lumikha. Isang sistema ng buwanang rilye- 
bo ang naglaan ng 12 grupo na tig-24,000 bawat isa 
(may kabuuang 288,000), anupat ang isang kawal 
ay karaniwang naglilingkod lamang nang isang bu- 
wan sa bawat taon. (1Cr 27:1-15) Hindi ito nanga- 
ngahulugan na ang buong 24,000 sa isang buwan 
ay nagmula sa iisang tribo, kundi sa halip, ang ba- 
wat tribo ay nagpapadala ng kani-kanilang bahagi 
sa buwanang kota sa buong taon. 

Mga mangangabayo at mga karo. Ang mga 
karo, na nagsilbing umaandar na tuntungan ng 
mga manunudla, ay naging napakahalaga sa mga 
Babilonyo, mga Asiryano, at mga Ehipsiyo dahil 
mabibilis at madaling maniobrahin ang mga ito. 
Kaya naman ang mga ito ay naging angkop na sa- 
gisag ng lakas-militar ng pangunahing mga imper- 
yong pandaigdig. Sa ilalim ng pangunguna ni Da- 
vid, ang pinakadakilang kumandante ng militar ng 
Israel, ang buong hukbo ay binubuo ng mga kawal 
na naglalakad na may mga sandatang pangkamay 
--tabak, sibat, busog, o panghilagpos. Tiyak na na- 
tandaan ni David na nagpayo si Jehova na huwag 
manalig sa kabayo ukol sa tagumpay (Deu 17:16, 
20:1), na ang mga kabayo at mga karo ni Paraon ay 
“ibinulid [ni Jehova] sa dagat” (Exo 15:1, 4), at na 
binuksan ni Jehova ang mga pintuan ng tubig ng 
langit sa “siyam na raang karong pandigma [ni Si- 
sera] na may mga lingkaw na bakal” anupat 'tina- 
ngay ng ilog ng Kison' ang kaaway.---Huk 4:3, 5:21. 

Dahil dito, kung paanong pinilay ni Josue ang na- 
bihag na mga kabayo at sinunog niya ang mga karo 
ng kaaway, gayundin ang ginawa ni David sa mga 
kabayong nakuha kay Hadadezer na hari ng Zoba. 
Pinilay niya ang lahat ng kabayong nabihag mula sa 
hari ng Zoba maliban sa isang daan. (Jos 11:6-9, 2Sa 
8:4) Sa isang awit, ipinaliwanag ni David kung paa- 
nong nanalig sa mga karo at mga kabayo ang kani- 
yang mga kaaway, “ngunit, para sa amin, ang tung- 
kol sa pangalan ni Jehova na aming Diyos ang 
aming babanggitin.” “Ang kabayo ay isang panlilin- 
lang sa pagliligtas.” (Aw 20:7: 33:17) Gaya nga ng 
sinasabi ng kawikaan: “Ang kabayo ay inihahanda 
para sa araw ng pagbabaka, ngunit ang kaligtasan 
ay kay Jehova.”--Kaw 21:31. 

Nang mamahala si Solomon, isang bagong kaba- 
nata ang napasulat sa kasaysayan ng hukbo ng Is- 
rael. Bagaman maituturing na mapayapa ang kani- 
yang paghahari, nagparami siya ng mga kabayo at 
mga karo. (Tingnan ang KARO.) Ang karamihan sa 
mga kabayong ito ay binili at inangkat mula sa 
Ehipto. Buu-buong mga lunsod ang kinailangang 
itayo sa buong teritoryo upang maging himpilan ng 
bagong mga dibisyong ito ng militar. (1Ha 4:26, 


1020 


9:19, 10:26, 29, 2Cr 1:14-17) Ngunit hindi kailanman 
pinagpala ni Jehova ang bagong ideyang ito ni Solo- 
mon, at nang mamatay siya at mahati ang kahari- 
an, humina ang hukbo ng Israel. Gaya ng isinulat ni 
Isaias nang maglaon: “Sa aba niyaong mga bumaba- 
ba sa Ehipto upang magpatulong, yaong mga nana- 
nalig sa hamak na mga kabayo, at naglalagak ng 
kanilang tiwala sa mga karong pandigma, dahil ma- 
rami ang mga iyon, at sa mga kabayong pandigma, 
dahil napakalakas ng mga iyon, ngunit hindi tumi- 
tingin sa Banal ng Israel at hindi humahanap kay 
Jehova.”--Isa 31:1. 

Noong panahong mahati ang kaharian. Pag- 
katapos na mahati ang kaharian, nagkaroon ng ma- 
dalas na pagkakapootan sa pagitan ng Juda at ng Is- 
rael. (1Ha 12:19, 21) Ang kahalili ni Rehoboam na si 
Abias ay mayroon lamang 400,000 lalaki sa kani- 
yang hukbo nang umahon si Jeroboam laban sa 
kaniya kasama ang 800,000. Bagaman doble ang 
bilang ng kalaban, nagtagumpay ang timugang ka- 
harian “sapagkat sumandig sila kay Jehova.” Nama- 
tayan naman ang Israel ng 500,000 lalaki.---2Cr 
13:3-18. 

Bukod sa hidwaan sa pagitan ng mga tribo, nari- 
yan din ang pakikipag-alit ng mga bansang pagano 
sa palibot. Napilitan ang Israel na magpanatili ng 
isang permanenteng hukbo dahil sa maigting na 
kaugnayan nito sa Sirya sa gawing hilaga. (2Ha 
13:4-7) Kinailangan din ng Juda na labanan ang 
pagsalakay ng mga hukbong pagano. Noong min- 
san, ang Ehipto ay sumalakay sa Juda at tumangay 
ng maraming samsam. (1Ha 14:25-27) Noong isang 
pagkakataon naman, ang Juda ay nilusob ng Etiopia 
na may isang hukbo ng 1,000,000 lalaki at 300 karo. 
Ang hukbo ni Haring Asa ay binubuo lamang ng 
580,000, ngunit nang “magsimula siyang tumawag 
kay Jehova na kaniyang Diyos, “tinalo ni Jehova 
ang mga Etiope,” at wala ni isa man sa mga ito ang 
natirang buhay.---2Cr 14:8-13. 

Noong isa pang pagkakataon, nang umahon ang 
Moab, Ammon, at ang mga Ammonim laban kay 
Jehosapat, bagaman ang kaniyang hukbo ay may 
bilang na 1,160,000, “itinalaga ni Jehosapat ang ka- 
niyang mukha upang hanapin si Jehova,’ na nagbi- 
gay-katiyakan naman sa kaniya, “Ang pagbabaka 
ay hindi inyo, kundi sa Diyos.” (2Cr 17:12-19, 20:1- 
3, 15) Namumukod-tangi ang okasyong iyon sa ka- 
saysayan ng militar, sapagkat isang koro ng sina- 
nay na mga mang-aawit ang lumabas sa unahan 
ng mga nasasandatahang lalaki, habang umaawit, 
“Magbigay kayo ng papuri kay Jehova.” Dahil sa ka- 
lituhan, nagpatayan ang mga hukbo ng kaaway. 
--2Cr 20:21-23. 

Romano. Ang pagkakaorganisa ng hukbong Ro- 
mano, na tinatayang may bilang na 300,000 no- 


1021 


ong panahong naghahari si Augusto, ay ibang-iba 
kung ihahambing sa mga hukbo ng naunang mga 
imperyo. Ang pangunahing bahagi ng Romanong 
sandatahang-lakas ay ang hukbo (sa Ingles, le- 
gion). Isa itong malaking independiyenteng yunit, 
isang kumpletong hukbo sa ganang sarili nito, sa 
halip na isang pantanging bahagi ng mas malaking 
puwersa. Kung minsan, magkakasamang nakiki- 
paglaban ang mga hukbong ito, anupat pinagsasa- 
nib ang kanilang mga kagamitan at lakas sa ilalim 
ng isang sentral na pamunuan, gaya noong magsa- 
ma-sama ang apat na hukbo sa ilalim ng pangu- 
nguna ni Tito para kubkubin ang Jerusalem noong 
70 C.E. Ngunit kadalasan ay mag-isang kumikilos 
ang hukbo upang gampanan ang sarili nitong atas 
na tungkulin. Bilang pantulong sa mga miyembro 
ng hukbo, may auxilia na binubuo ng mga hindi 
mamamayan ng Roma mula sa lahat ng bahagi ng 
imperyo, kadalasan ay mga boluntaryo mula sa lo- 
kal na distrito. Ang mga auxiliary, na inaalalayan 
ng mga hukbo, ay nakahimpil sa mga hanggahan. 
Pagkatapos ng marangal na pamamaalam ng isa 
mula sa auxilia, pinagkakalooban siya ng pagkama- 
mamayang Romano. 

Nagkakaiba-iba ang bilang ng mga hukbo sa iba't 
ibang panahon, mula sa 25 o mas kaunti pa rito 
hanggang sa mga 33. Gayundin, nagbabagu-bago 
ang bilang ng mga kawal na bumubuo ng hukbo, 
mula sa mga 4,000 hanggang sa 6,000; noong 
unang siglo, ang hukbo ay kadalasang may bilang 
na 6,000. Dahil dito, lumilitaw na ang pagkakaga- 
mit ng “hukbo” sa Kasulatan ay nangangahulu- 
gan ng isang di-matiyak at malaking bilang. (Mat 
26:53, Mar 5:9; Luc 8:30) Ang bawat hukbo ay may 
sarili nitong kumandante, na sa emperador lamang 
nananagot, at sa ilalim niya ay may anim na tri- 
bune, tinatawag na mga chiliarch (mga kuman- 
dante ng militar, NW).--Mar 6:21: Ju 18:12, Gaw 
21:32-23:22; 25:23, tingnan ang KUMANDANTE NG 
MILITAR. 

Ang hukbo ay nahahati sa sampung cohort, 
o pangkat. Kaya naman, bumabanggit ang Kasula- 
tan ng “pangkat na Italyano" at “pangkat ni Augus- 
to.” (Gaw 10:1, 27:1, tingnan ang AUGUSTO, PANG- 
KAT NI.) Nang mamatay si Herodes Agripa noong 
44 C.E., may limang cohort sa Cesarea. Hinahati- 
hati pa ang hukbo sa 60 century, kadalasan ay tig- 
100 lalaki bawat isa, na nasa ilalim naman ng pa- 
ngunguna ng isang senturyon (opisyal ng hukbo, 
NW). Naging napakahalaga ng mga opisyal na ito, 
palibhasa'y sila ang may pananagutang magsanay 
sa mga kawal. (Mat 8:5-13, 27:54: Gaw 10:1; 21:32, 
22:25, 26; 23:17, 23, 24:23: 27:1, 6, 11, 31, 43, ting- 
nan ang OPISYAL NG HUKBO.) Ang bawat hukbo ay 
may sampung opisyal na may pantanging rang- 


HUKBO, I 


go na gumaganap bilang mga tagapagbantay, mga 
sugo, at, kung minsan, bilang mga tagapaglapat ng 
parusang kamatayan.---Mar 6:27. 

Ang mga hukbong Romano ay may iba't ibang 
estandarte at bandera na may mga larawan ng agi- 
la o ng iba pang mga hayop, nang maglaon ay idi- 
nagdag ang maliliit na estatuwa ng emperador. Ang 
mga bandilang ito ay may relihiyosong kahulugan, 
itinuring na sagrado at banal anupat sinamba pa 
nga ang mga ito, at iningatan kailanganin mang 
ibuwis ng bantay ang kaniyang buhay. Ito ang da- 
hilan kung bakit tutol na tutol ang mga Judio na 
ipasok ang mga ito sa Jerusalem. 

Yaong mga Kilala Bilang Unang mga Kristi- 
yano. Tumanggi ang unang mga Kristiyano na 
maglingkod sa hukbong-sandatahan ng Roma, ka- 
puwa sa mga hukbo at mga auxilia, anupat itinu- 
ring na ang gayong paglilingkod ay lubusang di- 
kasuwato ng mga turo ng Kristiyanismo. Sinabi ni 
Justin Martyr, na nabuhay noong ikalawang sig- 
lo C.E., sa kaniyang “Dialogue With Trypho, a Jew” 
(CX): “Sa buong daigdig, kami na lipos ng pakiki- 
pagdigma, at pagpapatayan, at bawat kabalakyu- 
tan, ay pawang nagbago ng aming mga sandatang 
pandigma,--ang aming mga tabak tungo sa mga 
sudsod, at ang aming mga sibat tungo sa mga ka- 
gamitang pambungkal.” (The Ante-Nicene Fathers, 
Tomo I, p. 254) Sa kaniyang akdang “The Chaplet, 
or De Corona” (XI), nang tinatalakay ni Tertullian 
(noong mga 200 C.E.) “kung wasto bang maki- 
pagdigma ang mga Kristiyano,” nangatuwiran siya 
mula sa Kasulatan na kahit ang buhay-militar ay 
labag sa kautusan, anupat nagtapos siya, “itinatak- 
wil ko mula sa amin ang buhay-militar.”--The 
Ante-Nicene Fathers, 1957, Tomo III, p. 99, 100. 

“Ipinakikita ng isang maingat na pag-aaral sa la- 
hat ng makukuhang impormasyon na hanggang 
noong panahon ni Marcus Aurelius [121-180 C.E], 
walang Kristiyano ang naging kawal: at walang ka- 
wal, pagkatapos na maging Kristiyano, ang nanati- 
li sa paglilingkod militar.” (The Rise of Christianity, 
ni E. W. Barnes, 1947, p. 333) “Makikita sa kasalu- 
kuyan na halos walang katibayan na nagkaroon ng 
isang kawal na Kristiyano sa pagitan ng 60 at mga 
165 A.D.,... kahit man lamang hanggang noong 
paghahari ni Marcus Aurelius, walang Kristiyano 
ang naghangad na maging kawal pagkatapos ni- 
yang mabautismuhan.” (The Early Church and the 
World, ni C. J. Cadoux, 1955, p. 275, 276) “Noong 
ikalawang siglo, pinagtibay ng Kristiyanismo... 
na ang paglilingkod militar ay hindi kasuwato ng 
Kristiyanismo.” (A Short History of Rome, nina 
G. Ferrero at C. Barbagallo, 1919, p. 382) “Ang 
paggawi ng mga Kristiyano ay ibang-iba sa pagga- 
wi ng mga Romano. . . . Yamang kapayapaan 


HUKBO, II 


ang ipinangaral ni Kristo, tumanggi silang maging 
mga kawal.” (Our World Through the Ages, nina 
N. Platt at M. J. Drummond, 1961, p. 125) “Iniisip 
ng unang mga Kristiyano na mali ang makipagla- 
ban, at ayaw nilang maglingkod sa hukbo kahit no- 
ong mangailangan ng mga kawal ang Imperyo.” 
(The New World's Foundations in the Old, nina 
R. at W. M. West, 1929, p. 131) “Ang mga Kristiya- 
no... ay umiwas sa panunungkulan sa pamahala- 
an at paglilingkod militar.” (Editoryal na introduk- 
siyon sa “Persecution of the Christians in Gaul, 
A.D. 177," sa The Great Events by Famous Histori- 
ans, inedit ni R. Johnson, 1905, Tomo II, p. 246) 
“Bagaman binigyang-diin nila [ng mga Kristiyano] 
ang mga simulain ng walang-tutol na pagsunod, 
tumanggi silang magkaroon ng anumang aktibong 
bahagi sa pangangasiwang sibil o sa depensa mili- 
tar ng imperyo. ... Imposibleng magampanan ng 
mga Kristiyano ang papel ng mga kawal, mga ma- 
histrado, o mga prinsipe nang hindi tinatalikuran 
ang isang mas sagradong tungkulin. ”---The Decline 
and Fall of the Roman Empire, ni Edward Gibbon, 
Tomo I, p. 416. 

Makalangit. Ang makalangit na mga hukbo, 
bilang isang lubhang organisadong karamihan, ay 
hindi lamang tumutukoy sa pisikal na mga bituin 
kundi mas malimit na tumutukoy sa makapangya- 
rihang mga hukbo ng anghelikong mga espiritung 
nilalang na nasa ilalim ng kataas-taasang pamu- 
muno ng Diyos na Jehova. (Gen 2:1: Ne 9:6) Ang 
pananalitang “Jehova ng mga hukbo” ay lumilitaw 
nang 283 beses sa Hebreong Kasulatan, ang una ay 
nasa 1 Samuel 1:3, at ang dalawang katumbas nito 
ay nasa Griegong Kasulatan. (Ro 9:29; San 5:4, 
tingnan ang JEHOVA NG MGA HUKBO.) Kapag tinutu- 
koy ang mga anghelikong mandirigma, ginagamit 
ang mga terminong pangmilitar na gaya ng “huk- 
bo,” “mga pandigmang karo,” “mga mangangaba- 
yo,” at iba pa. (2Ha 2:11, 12; 6:17, Mat 26:53) Ang 
kampo ng di-nakikitang mga hukbo ni Jehova ay 
may “sampu-sampung libo, libu-libong paulit-ulit 
pa” na mga karong pandigma. (Aw 68:17) Bilang 
isang hukbong pandigma ay hindi sila malulupig. 
Ang “prinsipe ng hukbo ni Jehova” na may hugot 
na tabak ay nagpakita kay Josue at nagbigay ng 
mga tagubilin kung paano bibihagin ang Jerico. 
(Jos 5:13-15) Isang anghel naman mula sa makala- 
ngit na mga hukbong ito ang pumatay sa 185,- 
000 Asiryano sa isang gabi. (2Ha 19:35) Nang su- 
miklab ang digmaan sa langit, inihagis ni Miguel at 
ng kaniyang mga anghel si Satanas at ang mga de- 
monyo nito sa kapaligiran ng lupa. (Apo 12:7-9, 
12) Karagdagan pa, imposibleng makatakas kapag 
“ang mga hukbo na nasa langit” ay sumunod sa 
“Hari ng mga hari at Panginoon ng mga pangi- 


1022 


noon” habang pinupuksa niya “ang mabangis na 
hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga 
hukbo.” (Apo 19:14, 16, 19, 21) Ngunit kasabay nito, 
ipagsasanggalang ng makapangyarihan at di-naki- 
kitang hukbo ni Jehova ang kaniyang tapat na mga 
lingkod sa lupa.--2Ha 6:17; Aw 34:7: 91:11, Dan 
6:22: Mat 18:10, Gaw 12:7-10, Heb 1:13, 14. 
Tingnan din ang ARMAS, BALUTI, DIGMAAN, KAWAL. 


HUKBO, II [sa Ingles, legion]. Ang pangalang 
itinawag sa kaniyang sarili ng isa sa dalawang lala- 
king inaalihan ng demonyo na nakasalubong ni 
Kristo Jesus sa rehiyon sa S ng Dagat ng Galilea. 
Ngunit maliwanag na hindi Hukbo ang kaniyang tu- 
nay na pangalan, sapagkat tumutukoy ito sa pag-ali 
sa kaniya ng maraming demonyo. Posibleng ang pi- 
nuno ng mga demonyong iyon ang nag-udyok sa 
taong iyon na sabihing ang pangalan niya ay Huk- 
bo. Ipinahihiwatig ng bilang ng mga kawal sa isang 
hukbong Romano noong unang siglo C.E., kadala- 
sa'y 6,000, kung gaano karaming demonyo ang na- 
sasangkot. Talagang napakabangis ng lalaking inaa- 
lihan ng demonyo at ng kaniyang kasamahan kung 
kaya walang sinumang mangahas na dumaan sa lu- 
gar na tinitirahan nila sa gitna ng mga libingan. Sa 
impluwensiya ng mga demonyo, ang lalaki na nag- 
sabing Hukbo ang kaniyang pangalan ay naglalakad 
nang hubad, at araw at gabi ay sumisigaw siya 
nang malakas at hinihiwa ang kaniyang sarili ng 
mga bato. Lahat ng pagsisikap na igapos siya, ma- 
ging ng mga pangaw at mga tanikala, ay nabigo. 
Gayunman, pinalaya ni Kristo Jesus ang taong ito 
at ang kasamahan nito mula sa kapangyarihan ng 
mga demonyo. Pumasok ang pinalayas na mga de- 
monyo sa isang kawan ng mga baboy, na dumagsa 
sa isang bangin at namatay sa Dagat ng Galilea. 
--Mat 8:28-34: Mar 5:1-20, Luc 8:26-39, tingnan 
ang BABOY: GADARENO, MGA. 

Para sa detalye tungkol sa mga hukbong Romano, 
tingnan ang HUKBO, I (Romano). 


HUKKOK [Nililok; Isinulat: Inukit]. Isang lunsod 
ng Neptali sa hanggahan nito. (Jos 19:32, 34) Baga- 
man itinuturing ng ilan na napakalayo nito sa H 
at S, ipinapalagay na ang makabagong-panahong 
Huqoq ang siyang sinaunang Hukkok. Ang lugar na 
ito ay mga 7 km (4.5 mi) sa K ng hilagaang dulo ng 
Dagat ng Galilea at matatanaw mula rito ang mata- 
bang Kapatagan ng Genesaret. 


HUKOK [Nililok: Isinulat: Inukit]. Lumilitaw na 
ito rin ang Helkat, isang lunsod sa hanggahan ng 
teritoryo ng Aser at iniatas sa mga Gersonita na 
mula sa tribo ni Levi.--Jos 19:25, 21:31, 33, 1Cr 6: 
74, 75; tingnan ang HELKAT. 


1023 


HUKOM. 

1. [sa Ingles, judge]. Ang mga lalaking ibinangon 
ni Jehova upang iligtas ang kaniyang bayan, bago 
ang panahon ng mga taong hari ng Israel, ay tina- 
wag na mga hukom. (Huk 2:16) Si Moises, bilang ta- 
gapamagitan ng tipang Kautusan at lider na inata- 
san ng Diyos, ay naghukom sa Israel nang 40 taon. 
Ngunit ang yugto ng mga Hukom, ayon sa karani- 
wang pangmalas, ay nagsimula kay Otniel, ilang 
panahon pagkamatay ni Josue, at umabot hanggang 
kay Samuel na propeta. Si Samuel ay karaniwan 
nang hindi ibinibilang na isa sa mga Hukom. Sa- 
makatuwid, ang yugto ng mga Hukom ay mga 
300 taon.---Huk 2:16; Gaw 13:20. 


Ang mga hukom ay pinili at inatasan ni Jehova 
mula sa iba't ibang tribo ng Israel. Sa pagitan nina 
Josue at Samuel ay may binabanggit na 12 hukom 
(hindi kabilang si Debora), gaya ng sumusunod: 


Otniel Juda Jair Manases 
Ehud Benjamin Jepte Manases 
Samgar (?) Ibzan Zebulon (?) 
Barak Neptali (?) Elon Zebulon 
Gideon Manases Abdon Efraim 

Tola Isacar Samson Dan 


Ang eksaktong lugar na nasasakupan ng bawat 
isa sa mga hukom at ang mga yugto ng kanilang 
paghuhukom ay hindi matiyak. Ang ilan ay maaa- 
ring naghukom nang magkakasabay sa iba't ibang 
dako ng Israel, at nagkaroon din noon ng mga yug- 
to ng paniniil.--Tingnan ang MAPA, Tomo 1, p. 743, 
ARAW NG PAGHUHUKOM, HUKUMAN, gayundin ang mga 
hukom ng Israel sa ilalim ng kani-kanilang panga- 
lan. 

2. [sa Ingles, justices]. Mga taong may panana- 
gutang magpasiya sa mga usapin sa batas. Sa Job 
31:11, 28, ang pariralang “dapat asikasuhin ng mga 
hukom” ay ginagamit bilang pang-uri upang ila- 
rawan ang mga kamalian na kailangang hatulan. 
Kaya naman sa mga talatang ito, ang An Ameri- 
can Translation ay kababasahan ng “isang karumal- 
dumal na kasalanan” (tal 11) at “isang karumal- 
dumal na krimen” (tal 28), sa halip na “kamalian na 
dapat asikasuhin ng mga hukom.” Ang “kamalian” 
na tinatalakay sa talata 11 ay pangangalunya (tal 9, 
10), isang krimen na noong panahon ni Job ay ma- 
aaring hinahatulan ng matatandang lalaki sa may 
pintuang-daan ng lunsod. (Ihambing ang Job 29:7.) 
Ngunit ang “kamalian” sa talata 28 ay may kinala- 
man sa materyalismo at lihim na idolatriya (tal 24- 
27), mga kamalian sa isip at puso na hindi mapatu- 
tunayan sa pamamagitan ng bibig ng mga saksi. 
Dahil dito, walang taong hukom ang may kakaya- 
hang tumiyak kung ang isa ay nagkasala ng mga 


HUKOM, AKLAT NG MGA 


ito. Gayunman, lumilitaw na kinilala ni Job na ka- 
yang hatulan ng Diyos ang gayong mga kamalian 
at na maselan ang mga ito anupat dapat lamang Ni- 
yang hatulan. 


HUKOM, AKLAT NG MGA. Isang aklat ng 
Bibliya na sumasaklaw ng isang yugto na mga 
330 taon sa pagitan ng pananakop ng Israel sa Ca- 
naan at ng pasimula ng monarkiya. Mas maaga rito, 
patiunang binabalaan ang mga Israelita na kung 
hindi nila palalayasin ang mga tumatahan sa lupa- 
in, gaya ng iniutos ng Diyos, hahantong iyon sa 
pagsunod nila sa kasuklam-suklam na mga relihi- 
yosong gawain ng mga Canaanita. Sa dakong huli 
ay mawawala sa kanila ang pagsang-ayon ni Jeho- 
va at pababayaan niya sila sa kanilang mga kaaway. 
(Exo 23:32, 33; 34:11-17: Bil 33:55, Deu 7:2-5) Ipi- 
nakikita ng ulat ng kasaysayan sa aklat ng Mga Hu- 
kom kung paano nagkatotoo ang babalang iyon. Ga- 
yunman, sa halip na talakayin nang detalyado ang 
kawalang-katapatan ng Israel at ang ibinunga nito 
na paniniil ng mga banyaga, ang pangunahing ini- 
lalahad ng aklat ay ang mga kabayanihan ng mga 
hukom at ang kamangha-manghang mga paglilig- 
tas na isinagawa ni Jehova sa pamamagitan nila. Sa 
gayo'y itinatampok ang kakayahan ni Jehova na 
magligtas at ang kaniyang mahabang pagtitiis, awa, 
di-sana-nararapat na kabaitan, at katarungan. Ang 
mga hukom mismo ay namumukod-tangi bilang 
mahuhusay na halimbawa ng pananampalataya. 
--Heb 11:32-34, 39, 40. 

Pagkakaayos.. Ang Mga Hukom ay iniugnay sa 
sinundan nitong aklat ng Bibliya sa pamamagitan 
ng pambungad na mga salitang, “At pagkamatay ni 
Josue.” Gayunman, maliwanag na ang ilan sa mga 
pangyayaring isinalaysay rito ay naganap bago ma- 
matay si Josue. Halimbawa, ang Hukom 2:6 ay ka- 
babasahan: “Nang payaunin ni Josue ang bayan, pu- 
maroon nga ang mga anak ni Israel, bawat isa ay sa 
kaniyang mana, upang ariin ang lupain.” Kaya lu- 
militaw na ang Hukom 1:1--3:6 ay nagsilbing intro- 
duksiyon, kung saan binanggit ng manunulat ang 
mga pangyayari bago at pagkatapos mamatay si Jo- 
sue upang ibigay ang makasaysayang tagpo para sa 
kasunod na ulat. Ang seksiyon mula sa kabanata 3, 
talata 7, hanggang sa katapusan ng kabanata 16 ay 
pangunahin nang nasa kronolohikal na pagkakasu- 
nud-sunod at naglalahad ng mga gawain ng 12 hu- 
kom (hindi kabilang si Debora), mula kay Otniel 
hanggang kay Samson. Ang huling bahagi ng aklat 
ay maituturing na isang apendise at tumutugma sa 
isang yugto bago pa maging hukom si Samson. Ma- 
katuwirang ipalagay na naganap ang pagbihag ng 
mga Danita sa Lais bago mamatay si Josue. (Iham- 
bing ang Jos 19:47: Huk 18:27-29.) Ang lansakang 


HUKOM, AKLAT NG MGA 


1024 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG MGA HUKOM 


Isang maaksiyong ulat ng mga pagliligtas ni Jehova sa Isra- 
el na paulit-ulit niyang isinagawa sa pamamagitan ng mga 
Hukom kapag iniiwan ng Israel ang idolatrosong mga ga- 
wain at marubdob na hinihingi ang kaniyang tulong 

Ang aklat na ito, na malamang na isinulat ni Samuel, ay su- 


masaklaw nang mga 330 taon sa pagitan ng pananakop 
sa Canaan at ng pasimula ng monarkiya 


Mga sanhi ng mga kalagayang umiral noong panahon 
ng mga Hukom (1:1--3:6) 
Pagkamatay ni Josue, hindi pinalayas ng mga tribo ng Isra- 
el mula sa lupain ng Canaan ang nalalabing mga tumata- 
han doon 


Sa halip, nakipag-asawa sila sa mga paganong ito at nasilo 
ng huwad na relihiyon ng mga ito 

Pinabayaan sila ni Jehova sa kanilang mga kalaban; ngunit 
sa pana-panahon ay nagbabangon siya ng mga Hukom 
upang iligtas sila 

Mga pagliligtas mula sa paniniil kapag iniiwan ng Is- 
rael ang huwad na pagsamba at humihingi ng tu- 
long kay Jehova (3:7-16:31) 

Sa pamamagitan ni Otniel, iniligtas ang Israel mula sa 
walong-tadng panunupil ng hari ng Mesopotamia na si 
Cusan-risataim 

Nagwakas ang 18-tabng pamumuno ng Moabitang si Ha- 
ring Eglon nang patayin siya ni Ehud, pagkatapos, bumuo 
si Ehud ng isang hukbong Israelita at nilupig ang mga Mo- 
abita 

Mag-isang pinabagsak ni Samgar ang 600 Filisteo, sa gayo'y 
nailigtas ang Israel 

Palibhasa'y napatibay-loob ng propetisang si Debora, tinalo ni 
Barak si Jabin, sa gayo'y nagwakas ang 20-taóng paniniil 
nito sa Israel: pinatay ni Jael, asawa ni Heber na Kenita, 
ang pinuno ng hukbo ni Jabin na si Sisera: ginunita nina 
Debora at Barak ang tagumpay na ito sa isang awit 


Inatasan si Gideon na iligtas ang Israel mula sa pitong- 
taong panliligalig ng mga Midianita, ipinagkaloob ni Jeho- 


krimen sa sekso na ginawa ng mga lalaki ng Gi- 
beah at ang kasunod na mga pangyayari na halos 
ikinalipol ng tribo ni Benjamin ay malamang na 
naganap ilang taon lamang pagkamatay ni Josue. 
(Huk 19:1-21:25, Jos 24:31) Magbibigay ito ng sapat 
na panahon upang dumami ang mga Benjamita 
mula sa mga 600 lalaki (Huk 20:47) tungo sa halos 
60,000 mandirigma noong naghahari na si David. 
--ICr 7:6-12. 

Manunulat at Panahon ng Pagsulat. Ang 
panloob na katibayan ay naglalaan ng saligan 
upang matiyak kung kailan isinulat ang aklat ng 
Mga Hukom. Tinipon ito noong panahong pinama- 
mahalaan ng isang hari ang Israel. Mahihiwatigan 
iyan sa sinabi ng manunulat nang tukuyin niya ang 
tungkol sa nakaraan: “Noong mga araw na iyon ay 
walang hari sa Israel.” (Huk 17:6, 18:1, 19:1, 21:25) 
Gayunman, nang isulat ang aklat ay nananahanan 


va ang tagumpay pagkatapos niyang paliitin ang hukbo ni 
Gideon tungo sa 300 lalaki, nang maglaon ay tinanggihan 
ni Gideon ang pagkahari 


Si Tola ay naghukom sa Israel nang 23 taon, at si Jair ay 
naghukom nang 22 taon 


Nagdusa ang Israel sa mga kamay ng mga Ammonita, nag- 
laan ng pagliligtas si Jehova sa pamamagitan ni Jepte: 
pagkatapos ay tinupad nito ang kaniyang panata na ibigay 
ang kaisa-isa niyang anak, na isang babae, upang mag- 
lingkod kay Jehova 

Sina Ibzan, Elon, at Abdon ay naghukom sa Israel nang may 

kabuuang mga 25 taon 


Binigyan ni Jehova si Samson ng pambihirang lakas at gi- 
namit siya upang palayain ang Israel mula sa 40-tadng 
pamumuno ng mga Filisteo, ang pakikipagkasundo niyang 
pakasalan ang isang babaing Filisteo mula sa Timnah ay 
nagbigay sa kaniya ng mga pagkakataong kumilos laban 
sa kanila: ipinagkanulo siya ni Delaila ngunit nagbigay- 
daan ito upang makapatay siya ng mas maraming Filisteo 
noong mamatay siya kaysa sa napatay niya noong nabu- 
buhay siya 
Iba pang di-kanais-nais na mga situwasyon na buma- 
ngon sa panahon ng mga Hukom (17:1--21:25) 
Sa Efraim, nagtindig si Mikas ng isang imahen sa kaniyang 
tahanan at inupahan niya ang isang kabataang Levita bi- 
lang saserdote 


May ilang Danita na pumaroon sa bahay ni Mikas at nang 
dakong huli ay ninakaw nila ang kaniyang mga kagami- 
tang idolatroso: isinama rin nila ang Levita upang magling- 
kod bilang kanilang saserdote 


May mga lalaki mula sa Benjamitang lunsod ng Gibeah na 
nagkasala ng lansakang krimen sa sekso laban sa babae 
ng isang Levita, dahil ayaw isuko ng Benjamin ang mga 
nagkasala para maparusahan, nakipagdigma sa kanila ang 
iba pang mga tribo upang maglapat ng parusa: halos ma- 
lipol ang tribo 


pa sa Jerusalem ang mga Jebusita. (Huk 1:21) Ya- 
mang noong 1070 B.C.E. ay binihag ni David mula 
sa mga Jebusita “ang moog ng Sion” (isang bahagi 
ng Jerusalem) at inilipat niya roon ang kaniyang ka- 
bisera (2Sa 5:6-9), malamang na isinulat ang aklat 
ng Mga Hukom bago ang petsang iyon, marahil ay 
sa panahon ng paghahari ni Saul. Noong panahong 
iyon, si Samuel ang pangunahing tagapagtaguyod 
ng tunay na pagsamba at, bilang propeta ni Jehova, 
makatuwirang ipalagay na siya ang sumulat ng ak- 
lat na ito. 

Autentisidad. Hindi mapag-aalinlanganan na 
talagang bahagi ng kanon ng Bibliya ang aklat ng 
Mga Hukom. Ito ay prangka at tapat, at hindi nito 
pinagtatakpan ang malulubhang kasalanan ng Is- 
rael. Sa buong aklat, iniuukol ang kaluwalhatian at 
karangalan, hindi sa mga taong hukom, kundi sa 
Diyos na Jehova bilang ang tunay na Tagapagligtas 


1025 


ng Israel. Ipinakikita nito na ang espiritu ng Diyos 
ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga hukom 
(Huk 3:9, 10: 6:34: 11:29, 13:24, 25; 14:6, 19; 15:14, 
18: 16:20, 28-30) at kinilala naman nila si Jehova 
bilang Hukom (11:27) at Hari (8:23). Binabang- 
git sa iba pang kinasihang mga aklat ng Bibliya 
ang mga pangyayaring nakaulat dito.--1Sa 12:9- 
11, 2Sa 11:21, Aw 83:9-12, Isa 9:4: 10:26; Heb 
11:32-84. 


HUKUMAN. Bilang Maylalang ng sansinukob, 
ang Diyos na Jehova ang may kataas-taasang sobe- 
ranya. Gaya ng pagkakilala sa kaniya ng sinaunang 
bansang Israel, gayon siya sa sansinukob, samaka- 
tuwid nga, Hukom, Tagapagbigay-Batas, at Hari. 
(Isa 33:22) Kinilala siya ng ulo ng pamilya na si 
Abraham bilang “Hukom ng buong lupa.” (Gen 
18:25) Inilalarawan ni Jehova ang kaniyang sarili bi- 
lang ang Kataas-taasang Hukom sa isang usapin sa 
batas laban sa Israel (Mik 6:2), gayundin sa isang 
usapin sa batas alang-alang sa kaniyang bayan la- 
ban naman sa mga bansa. (Isa 34:8) Sa isa namang 
kaso kung saan hinamon ng mga mananamba ng 
huwad na mga diyos ang kaniyang pagka-Diyos, ti- 
natawagan niya ang kaniyang bayan upang maging 
mga saksi.--Isa 43:9-12. 

Patriyarkal na Lipunan. Pagkatapos ng Baha, 
si Noe ang naging ulo ng pamilya o patriyarka, at 
nakipagtipan ang Diyos sa kaniya at sa kaniyang 
mga anak bilang mga kinatawan ng lahi ng tao. 
(Gen 9:12-16) Tumanggap din si Noe ng mga sali- 
gang kautusan bilang karagdagan sa mga isinaysay 
na noon ng Diyos. (Gen 9:3-6) Bilang patriyarka, 
gumawa si Noe ng mga pasiya na nakaapekto hindi 
lamang sa kaniya mismong sambahayan kundi pati 
rin sa kaniyang mga anak na may asawa at sa kani- 
lang mga supling.---Gen 9:20-27. 

Noon, ang ulo ng pamilya ang hukom ng pamilya, 
na kinabibilangan ng mga alipin at lahat niyaong 
nakatira sa loob ng sambahayan ng ulo ng pamilya, 
kung paanong ang Diyos na Jehova ang dakilang 
Ulo at Hukom ng pamilya. (Gen 38:24) Nilulutas ng 
mga ulo ng pamilya ang mga pagtatalo sa pagitan 
ng mga pamilya kung posibleng lutasin ang mga ito 
nang mapayapa. 

Gumanap si Jacob bilang hukom para sa kaniyang 
sambahayan nang mag-akusa si Laban na ang kani- 
yang terapim ay ninakaw ng isa na nasa kampo ni 
Jacob. Sinabi ni Jacob: “Kung kanino mo masumpu- 
ngan ang iyong mga diyos ay huwag na siyang ma- 
buhay pa.” (Gen 31:32) Gayunman, hindi alam ni 
Jacob na kinuha ni Raquel ang mga iyon, at hindi 
nakita ni Laban ang mga iyon, kaya hindi naakusa- 
han si Raquel. Nang si Jose ay ipagbili ng kaniyang 
mga kapatid patungong Ehipto at iharap ng mga ito 


HUKUMAN 


ang duguang kasuutan ni Jose upang palitawing pi- 
natay siya ng mabangis na hayop, umupo si Jacob 
upang humatol, sinuri niya ang katibayan, at guma- 
wa siya ng hudisyal na pasiya: “Si Jose ay tiyak 
na nagkaluray-luray!” (Gen 37:33) Umupo si Juda 
upang humatol nang matuklasan niyang nagdada- 
lang-tao si Tamar, anupat sinentensiyahan niya ito 
ng kamatayan. Ngunit nang matuklasan niyang mi- 
naniobra siya ni Tamar upang matupad niya ang le- 
gal na obligasyon na dapat sana'y ipinatupad niya 
sa kaniyang anak na si Shela, ipinahayag niyang si 
Tamar ay higit na matuwid kaysa sa kaniya.---Gen 
38:24-26. 

Mula't sapol, sa gitna ng mga mananamba ng tu- 
nay na Diyos, si Jehova ay kinikilala bilang ang Ka- 
taas-taasang Hukom. Noon, ang ulo ng pamilya bi- 
lang hukom ay nananagot sa Diyos, na umupo rin 
upang humatol sa mga kaso nina Adan at Eva (Gen 
3:8-24): ni Cain (Gen 4:9-15), ng sangkatauhan no- 
ong panahon ng Baha (Gen 6:1-3, 11-13, 17-21): ng 
mga tagapagtayo ng Tore ng Babel (Gen 11:1-9): ng 
Sodoma at Gomorra (Gen 18:20-33): at ni Abimelec 
(Gen 20:3-7). 

Sa Ilalim ng Kautusan. Noong Pag-alis ng 
mga Israelita mula sa Ehipto, si Moises, bilang kina- 
tawan ni Jehova, ay naging hukom. Noong pasimu- 
la ay sinikap niyang asikasuhin ang lahat ng usapin, 
na lubhang napakarami anupat naging abala siya 
mula umaga hanggang gabi. Dahil sa payo ni Je- 
tro, nag-atas siya ng mga lalaking may kakayahan 
upang maging mga pinuno ng libu-libo, ng daan- 
daan, ng lima-limampu, at ng sampu-sampu. (Exo 
18:13-26) Waring hindi naman ito nangangahulu- 
gan na sa bawat pito o walong matitipunong lalaki 
ay nagkaroon isang hukom na pantanging inatasan. 
Sa halip, inorganisa ang bansa at nagkaroon ng mga 
pinuno na awtorisadong mag-asikaso sa mas malili- 
it na usapin kailanma't kailangan. Ngunit anumang 
usapin na lubhang masalimuot o mabigat, o bagay 
na may pambansang kahalagahan, ay dadalhin kay 
Moises o sa santuwaryo sa harap ng mga saserdote. 

Kabilang sa mahihirap na usaping ito ang mga su- 
musunod: Kapag naghinala ang asawang lalaki sa 
kalinisan ng kaniyang asawa (Bil 5:11-31), isang 
kaso ng pagbububo ng dugo dahil sa pagtatalo (Deu 
17:8, 9), at ilang kaso ng pagpaparatang ng paghihi- 
magsik sa isang tao ngunit ang katibayan ay di- 
malinaw o kahina-hinala (Deu 19:15-20). Ang mga 
saserdote ang mangangasiwa sa kaso ng pagpas- 
lang na di-nalutas.---Deu 21:1-9. 

Walang itinakdang mga probisyon noon para sa 
pag-apela sa matataas na hukuman mula sa maba- 
babang hukuman, ngunit kung ang isang kaso ay 
hindi mapagpasiyahan ng mga pinuno ng sampu- 
sampu, maaari nila itong iharap sa mga pinuno ng 


HUKUMAN 


lima-limampu, at patuloy, o tuwiran itong dalhin sa 
santuwaryo o kay Moises.--Exo 18:26, Deu 1:17, 
17:8-11. 

Ang mga lalaking pinili bilang mga hukom ay da- 
pat na may kakayahan, mga lalaking mapagkakati- 
walaan, natatakot kay Jehova at napopoot sa di- 
tapat na pakinabang. (Exo 18:21) Karaniwan na, sila 
ay mga ulo ng pamilya o mga ulo ng mga tribo, ma- 
tatandang lalaki ng lunsod na doon ay gumanap sila 
bilang mga hukom. Ang mga Levita, na ibinukod ni 
Jehova bilang pantanging mga tagapagturo ng Kau- 
tusan, ay prominenteng naglingkod din bilang mga 
hukom.---Deu 1:15. 

Maraming mga payo laban sa pagbaluktot sa ka- 
hatulan, pagtanggap ng mga suhol, o pagtatangi. 
(Exo 23:6-8, Deu 1:16, 17; 16:19, Kaw 17:23, 24:23, 
28:21: 29:4) Hindi dapat paboran ang isang taong 
dukha dahil lamang sa siya ay dukha, ni bibigyan 
man ng bentaha ang taong mayaman kaysa sa duk- 
ha. (Lev 19:15) Igagalang ang mga karapatan ng 
mga naninirahang dayuhan, at hindi sila pakikitu- 
nguhan nang di-makatarungan. Hindi dapat siilin 
ng mga hukom ang ganitong mga tao, ni ang mga 
babaing balo at ang mga ulila, na waring walang ta- 
gapagsanggalang, sapagkat si Jehova ang kanilang 
makaamang Hukom at Tagapagsanggalang. (Lev 19: 
33, 34, Exo 22:21: 23:9, Deu 10:18; 24:17, 18, 27:19, 
Aw 68:5) Samantala, ang mga naninirahang dayu- 
han ay hinihilingang gumalang sa batas ng lupain. 
(Lev 18:26) Ngunit nang maglaon, ang mga batas at 
mga payo na ito mula kay Jehova ay winalang-hala- 
ga ng mga prinsipe at mga hukom sa Israel, anupat 
ang pagwawalang-halagang ito ay isa sa mga dahi- 
lan ng paghatol ng Diyos sa bansa.--Isa 1:23, Eze 
22:12: 1Sa 8:3, Aw 26:10, Am 5:12. 

Yamang ang mga hukom ay dapat maging mga 
taong matuwid, anupat humahatol ayon sa kautu- 
san ni Jehova, kinakatawanan nila si Jehova. Kaya 
naman, ang pagtayo sa harap ng mga hukom ay iti- 
nuturing na pagtayo sa harap ni Jehova. (Deu 1:17; 
19:17: Jos 7:19; 2Cr 19:6) Karaniwan na, ang termi- 
nong “kapulungan” o “kongregasyon” ay tumutukoy 
sa pangkalahatang kapulungan ng mga tao, ngunit 
kung tungkol sa paghaharap ng mga kaso sa kapu- 
lungan o kongregasyon upang hatulan, ang tinutu- 
koy ng Bibliya ay ang mga miyembrong kumaka- 
tawan sa kapulungan, ang mga hukom, gaya sa 
Bilang 35:12, 24, 25 at Mateo 18:17. 

Noon, ang lokal na hukuman ay nasa pintuang- 
daan ng isang lunsod. (Deu 16:18, 21:19; 22:15, 24: 
25:7: Ru 4:1) Ang tinutukoy na “pintuang-daan” ay 
ang maluwang na dako sa loob ng lunsod malapit 
sa pintuang-daan. Sa mga pintuang-daan binabasa 
ang Kautusan sa nagkakatipong bayan at doon ipi- 
nahahayag ang mga ordinansa. (Ne 8:1-3) Sa pintu- 


1026 


ang-daan, madaling makakuha ng mga saksi para 
sa gawaing sibil, gaya ng bilihan ng ari-arian, at iba 
pa, yamang sa maghapon ay labas-pasok doon ang 
karamihan sa mga tao. Gayundin, dahil sa publisi- 
dad na natatamo ng alinmang paglilitis sa pintuang- 
daan, waring naiimpluwensiyahan ang mga hukom 
na maging maingat at makatarungan sa paglilitis at 
sa kanilang mga pasiya. Maliwanag na noon ay may 
isang dakong nakalaan malapit sa pintuang-daan 
kung saan maalwang makapangangasiwa ang mga 
hukom. (Job 29:7) Naglakbay si Samuel at inikot 
niya ang Bethel, Gilgal, at Mizpa at “humatol sa Is- 
rael sa lahat ng mga dakong ito,” gayundin sa Rama, 
sa kinaroroonan ng kaniyang bahay.-- 1Sa 7:16, 17. 

Ang mga hukom ay dapat pakitunguhan nang 
may paggalang, yamang nasa isang posisyon sila na 
kumakatawan kay Jehova. (Exo 22:28, Gaw 23:3-5) 
Noon, kapag nagbaba ng pasiya ang mga saserdote, 
ang mga Levita sa santuwaryo, o ang gumaganap 
na hukom (halimbawa, si Moises o si Samuel), iyon 
ay may-bisa, at ang sinumang tumangging sumu- 
nod sa pasiyang iyon ay papatayin.---Deu 17:8-13. 

Kung ang isang tao ay sinentensiyahang hampa- 
sin sa pamamagitan ng mga pamalo, padadapain 
siya sa harap ng hukom at papaluin sa harap nito. 
(Deu 25:2) Noon, mabilis ang paglalapat ng kataru- 
ngan. Pinipigilan lamang ang isang tao sa loob ng 
ilang panahon kapag mahirap ang kaso at kaila- 
ngang kay Jehova magmula ang hatol. Kung mag- 
kagayon ay inilalagay ang akusado sa kulungan 
hanggang sa matanggap ang pasiya. (Lev 24:12: Bil 
15:34) Walang probisyon sa Kautusan para sa pag- 
bibilanggo. Naging kaugalian lamang ang pagbibi- 
langgo noong maglaon, nang sumama ang bansa, at 
gayundin noong panahon ng pamumunong Gentil. 
--2Cr 18:25, 26; Jer 20:2, 29:26, Ezr 7:26: Gaw 5:19, 
12:3, 4. 

Noong Kapanahunan ng mga Hari. Pagkata- 
pos na maitatag ang kaharian sa Israel, ang pinaka- 
mahihirap na usapin ay dinadala sa hari o kaya ay 
sa santuwaryo. Sa Deuteronomio 17:18, 19, hinili- 
ngan ng Kautusan ang hari na sa pag-upo niya sa 
kaniyang trono ay susulat siya para sa kaniyang sa- 
rili ng isang kopya ng Kautusan at babasahin niya 
iyon araw-araw, upang maging lubusan siyang ku- 
walipikado na humatol sa mahihirap na usapin. Mi- 
naniobra si David ng propetang si Natan upang siya 
ay umupo at humatol sa sarili niyang kaso may ki- 
nalaman kay Bat-sheba at kay Uria na Hiteo. (2Sa 
12:1-6) May-katusuhang nagsugo si Joab ng isang 
babaing Tekoita upang magharap ng usapin kay Da- 
vid alang-alang kay Absalom. (2Sa 14:1-21) Bago 
mamatay si David, nag-atas siya ng 6,000 kuwalipi- 
kadong mga Levita upang gumanap bilang mga opi- 
syal at mga hukom sa Israel. (1Cr 23:4) Nakilala na- 


1027 


man si Haring Solomon sa kaniyang karunungan sa 
paghatol. Ang isang kaso na malawakang nagpa- 
bantog sa kaniya ay ang kaso ng dalawang ina na 
patutot. (1Ha 3:16-28) Nagsagawa si Jehosapat ng 
isang reporma sa relihiyon sa Juda at pinatibay niya 
ang kaayusang hudisyal.---2Cr 19:5-11. 


Sino ang mga miyembro ng 
Judiong Sanedrin? 


Ang Sanedrin ang mataas na hukumang Judio. 
Ito ay nasa Jerusalem. Pitumpu't isang miyembro 
ang bumubuo sa mataas na hukumang ito na tina- 
wag na Dakilang Sanedrin. Noong panahon ng mi- 
nisteryo ni Jesus sa lupa, kabilang sa 71 miyembro 
nito ang mataas na saserdote at ang iba na dating 
nanungkulan bilang mataas na saserdote (maaaring 
buhay pa noon ang ilan sa mga ito, sapagkat nang 
maglaon, ang katungkulang ito, sa ilalim ng pama- 
mahala ng Roma, ay iniaatas). Kabilang din dito ang 
mga miyembro ng mga pamilya ng mga mataas na 
saserdote, matatandang lalaki, mga ulo ng mga tri- 
bo at mga pamilya, at mga eskriba, mga lalaking bi- 
hasa sa Kautusan. (Gaw 4:5, 6) Ang mga lalaking ito 
ay mga miyembro ng mga sekta ng mga Pariseo at 
mga Saduceo.--Gaw 23:6. 

Ang ulo at presidente ng Sanedrin ay ang mataas 
na saserdote, na siyang tumitipon sa kapulungan. 
(Gaw 5:17, 21, 27: 7:1; 22:5: 23:2) Si Caifas na ma- 
taas na saserdote ang nangasiwa sa paglilitis kay Je- 
sus, bagaman dinala muna si Jesus kay Anas upang 
pagtatanungin. (Mat 26:3, 57; Mar 14:53, 55, 60, 63; 
15:1: Luc 22:54: Ju 18:12, 13, 19-24) Si Ananias na- 
man ang mataas na saserdoteng nangangasiwa sa 
Sanedrin noong panahong litisin si Pablo.---Gaw 
23:2. 

Ayon sa Tosefta (Sanhedrin 7:1) at sa Mishnah 
(Sanhedrin 4:1), ang pag-upo ng Sanedrin ay mula 
sa oras ng paghahandog ng pang-araw-araw na 
pang-umagang hain hanggang sa panggabing pag- 
hahain. Hindi sila umuupo upang humatol kapag 
Sabbath o kapag mga araw ng kapistahan. Sa araw 
ginaganap ng Sanedrin ang paglilitis ng mga kaso 
na may parusang kamatayan, at ang desisyon ay 
dapat nilang mabuo sa araw. Kung ang nililitis ay 
nahatulang nagkasala, kinabukasan pa nila dapat 
ilabas ang hatol. Kaya naman ang mga paglilitis ay 
hindi maaaring idaos sa gabi bago ang Sabbath o sa 
gabi bago ang araw ng kapistahan. Gayunman, wi- 
nalang-bahala ang pamamaraang ito sa kaso ng 
paglilitis kay Jesus. 

Sinasabi ng Mishnah (Sanhedrin 4:3): “Ang Sa- 
nedrin ay nakaayos na gaya ng kalahati ng isang 
pabilog na dakong giikan upang makita nilang lahat 
ang isa't isa. Nakatayo sa harap nila ang dalawang 


HUKUMAN 


eskriba ng mga hukom, isa sa kanan at isa sa kali- 
wa, at isinusulat ng mga ito ang mga salita niyaong 
mga pabor sa pagpapawalang-sala at ang mga sali- 
ta niyaong mga pabor naman sa paghatol. ”--Isina- 
lin ni H. Danby. 

Ayon sa tradisyong Judio, ang Sanedrin ay itina- 
tag ni Moises (Bil 11:16-25) at kaagad na muling 
inorganisa ni Ezra pagkabalik nila mula sa pagkata- 
pon. Ngunit walang katibayan ng kasaysayan na su- 
musuporta sa ideya na noong unang mga panahong 
iyon ay 70 matandang lalaki ang umuupo bilang ii- 
sang hukuman upang duminig sa mga kaso. Sa ha- 
lip, waring umiral ang Sanedrin noong panahon ng 
pamamahala ng Gresya sa Palestina. Noong pana- 
hon ng ministeryo ni Jesus sa lupa, binigyan ng pa- 
mahalaang Romano ng malaking antas ng kalayaan 
ang Sanedrin, anupat pinagkalooban ito ng awtori- 
dad na sibil at administratibo. Mayroon itong mga 
tauhan at gayundin ng kapangyarihang gumawa ng 
mga pag-aresto at pagbibilanggo. (Mat 26:47: Gaw 
4:1-3: 9:1, 2) Kinilala ang relihiyosong awtoridad 
nito maging ng mga Judiong nasa Pangangalat. 
(Tingnan ang Gaw 9:1, 2.) Gayunman, sa ilalim ng 
pamamahala ng Roma, maliwanag na nang magla- 
on ay naiwala ng Sanedrin ang legal na awtoridad 
na maglapat ng parusang kamatayan, maliban kung 
may pahintulot sila ng Romanong gobernador (pro- 
kurador). (Ju 18:31) Pagkatapos ng pagkawasak ng 
Jerusalem noong 70 C.E., nabuwag ang Sanedrin. 

Bukod sa Sanedrin, may mabababang hukuman 
noon sa Jerusalem na binubuo naman ng tig-23 mi- 
yembro. Ayon sa Mishnah (Sanhedrin 1:6), ang ma- 
liliit na hukumang ito ay matatagpuan din sa buong 
Palestina sa ibang mga lunsod na may sapat na laki. 
Hindi umuupo sa bawat kaso ang kabuuang bilang 
ng mga hukom ng hukumang ito. Iba-iba ang bilang 
ng mga hukom depende sa kalubhaan ng kasong 
hahatulan at sa hirap ng desisyon na gagawin. Bu- 
kod pa rin dito ang hukuman ng nayon na binubuo 
ng tatlong lalaki, at isang hukuman na binubuo na- 
man ng pitong matatandang lalaki ng nayon. 

Ang mga sinagoga, na pangunahin nang ginaga- 
mit noon para sa pagtuturo, ay ginamit din sa paa- 
numan bilang mga dako ng lokal na mga hukuman, 
anupat kung minsan ay tinutukoy ang mga ito noon 
bilang lokal na mga Sanedrin,’ palibhasa'y may ka- 
pangyarihan ang mga ito na maglapat ng mga pa- 
rusang paghagupit at ekskomunikasyon.--Mat 10: 
17, tlb sa Rbi8, 23:34, Mar 13:9, Luc 21:12, Ju 9:22, 
12:42, 16:2, tingnan ang ILUSTRASYON, MGA (Ilan sa 
prominenteng mga ilustrasyon ni Jesus [21]). 

Ang Kongregasyong Kristiyano. Ang kong- 
regasyong Kristiyano, bagaman walang sekular 
na awtoridad bilang isang hukuman, ay maaaring 
kumilos laban sa magugulong miyembro nito na 


HUL 


nangangailangan ng disiplina sa espirituwal na pa- 
raan, at maaari pa nga nitong itiwalag ang mga 
iyon mula sa kongregasyon. Kaya naman, sinabi ng 
apostol na si Pablo sa kongregasyon, samakatuwid 
nga, sa kinatawang mga miyembro nito o yaong 
mga nangangasiwa, na dapat nilang hatulan yaong 
mga nasa loob ng organisasyon. (1Co 5:12, 13) Nang 
sumulat si Pablo at si Pedro sa mga kongregasyon, 
kapuwa nila itinawag-pansin na dapat na maingat 
na bantayan ng matatanda ang espirituwal na kala- 
gayan ng kongregasyon at dapat nilang tulungan at 
payuhan ang sinumang gumagawa ng di-matalino 
o maling hakbang. (2Ti 4:2, 1Pe 5:1, 2, ihambing 
ang Gal 6:1.) Yaong mga lumilikha ng pagkakaba- 
ha-bahagi o mga sekta ay dapat payuhan sa una at 
ikalawang pagkakataon bago gumawa ng pagkilos 
ang kongregasyon. (Tit 3:10, 11) Ngunit ang paulit- 
ulit na nagsasagawa ng kasalanan ay dapat alisin 
o itiwalag mula sa kongregasyon. Ito ay pagdidisip- 
lina, anupat ipinakikita sa mga manlalabag na ang 
kanilang landasin ng kasalanan ay hindi maaaring 
kunsintihin sa kongregasyon. (1Ti 1:20) Tinagubili- 
nan ni Pablo ang mga lalaking iyon sa kongregas- 
yon, yaong may pananagutang gumanap bilang 
mga hukom, na magtipon at dinggin ang gayong 
bagay. (1Co 5:1-5, 6:1-5) Tatanggapin lamang nila 
na totoo ang akusasyon kapag may dalawa o tatlong 
saksi, anupat kanilang tinitimbang ang katibayan 
nang hindi patiunang humahatol, at walang anu- 
mang ginagawang pagkiling.--1Ti 5:19, 21. 
Inutusan ni Jesus ang mga alagad niya na kung 
ang isa ay magkasala sa kaniyang kapuwa, dapat 
muna nilang sikapin na personal na lutasin ang ba- 
gay na ito sa pagitan nilang dalawa. Kung mabigo 
ang mga pagsisikap na ito at kung ang usapin ay 
maselan, dapat nila itong dalhin sa kongregasyon 
upang malutas (samakatuwid nga, doon sa mga ina- 
tasan sa mabibigat na posisyon upang mangasiwa sa 
kongregasyon). Nang maglaon ay pinayuhan ni Pab- 
lo ang mga Kristiyano na lutasin ang mga suliranin 
sa ganitong paraan at huwag nilang dalhin ang isa't 
isa sa harap ng mga hukuman ng sanlibutan.---Mat 
18:15-17, 1Co 6:1-8, tingnan ang USAPIN SA BATAS. 


HUL. Isang anak ni Aram. (Gen 10:23) Gayun- 
man, sa 1 Cronica 1:17, waring si Hul ay nakatala 
bilang anak ni Sem. Sa Alexandrine Manuscript at 
sa manuskritong Hebreo na Kennicott 175, ang 
1 Cronica 1:17 ay kababasahan ng gaya ng nasa Ge- 
nesis 10:23, na may pariralang “at ang mga anak ni 
Aram” bago itala sina Uz, Hul, Geter, at Mas. Kaya 
ang pag-aalis ng mga salitang “at ang mga anak ni 
Aram” sa 1 Cronica 1:17 sa tekstong Masoretiko ay 
maaaring dahil sa pagkakamali ng eskriba. Ngunit 
hindi tiyak kung ganito nga ang nangyari, sa Kasu- 
latan, maaaring kabilang din sa “mga anak” ang 


1028 


mga apo at maging ang mga inapo. (Para sa isang 
kahawig na situwasyon, tingnan ang 1Cr 1:4, kung 
saan sina Sem, Ham, at Japet ay hindi ipinakilala bi- 
lang mga anak ni Noe, maaaring dahil alam na ng 
marami ang kaugnayan nila kay Noe anupat nada- 
ma ng orihinal na manunulat na hindi na sila kaila- 
ngang ipakilala.) 

Hindi matiyak ang lugar na pinanirahan ng mga 
inapo ni Hul. Tinutukoy ni Josephus si Hul (Urus) bi- 
lang ang tagapagtatag ng Armenia. (Jewish Antig- 
uities, 1, 145 [vi, 4]) Iminumungkahi ng iba ang mga 
lugar sa Mesopotamia at sa iba pang dako. Marami 
ang pabor sa rehiyon ng Hula sa kapaligiran ng Bib- 
likal na tubig ng Merom na nasa H ng Dagat ng Ga- 
lilea, yamang ang pangalang Hul ay waring maba- 
banaag sa “Hula” at pati sa “Ulatha,” isang rehiyon 
na binanggit ni Josephus.---Jewish Antiquities, XV, 
360 (x, 3). 


HULA. Isang kinasihang mensahe: isang pagsi- 
siwalat ng kalooban at layunin ng Diyos o ang kapa- 
hayagan ng mga iyon. Ang hula ay maaaring isang 
kinasihang turo sa moral, isang kapahayagan ng 
utos o kahatulan ng Diyos, o ang kapahayagan 
ng isang bagay na darating. Hindi prediksiyon, 
o paghula ng bagay na mangyayari ang panguna- 
hing kahulugan ng mga pandiwang salitang-ugat sa 
orihinal na mga wika (sa Heb., nava’; sa Gr., pro- 
pheteu'0), gayunman, ito ay mahalagang bahagi ng 
mga hula sa Bibliya.---Tingnan ang PROPETA. 

Ang diwa ng orihinal na mga salita ay makikita 
sa sumusunod na mga halimbawa: Nang utusan si 
Ezekiel sa isang pangitain na ‘manghula sa hangin,’ 
ipinahayag lamang niya sa hangin ang utos ng 
Diyos. (Eze 37:9, 10) Noong nililitis si Jesus, nang 
may mga lalaking magsaklob at sumampal sa ka- 
niya at pagkatapos ay magsabi, “Manghula ka sa 
amin, ikaw na Kristo. Sino ang humampas sa iyo?” 
hindi prediksiyon ang hinihingi nila kay Jesus kun- 
di nais nilang tukuyin niya sa pamamagitan ng 
isang pagsisiwalat mula sa Diyos kung sinu-sino 
ang sumampal sa kaniya. (Mat 26:67, 68; Luc 22:63, 
64) Natanto ng babaing Samaritana sa tabi ng balon 
na si Jesus ay isang “propeta” nang isiwalat ni Jesus 
ang ilang bagay tungkol sa kaniyang nakaraan na 
hindi posibleng malaman malibang sa pamamagi- 
tan ng kapangyarihan ng Diyos. (Ju 4:17-19, iham- 
bing ang Luc 7:39.) Wasto ring tawaging hula ang 
mga bahagi ng Kasulatan na gaya ng Sermon sa 
Bundok ni Jesus at ng mga pagtuligsa niya sa mga 
eskriba at mga Pariseo (Mat 23:1-36), sapagkat ang 
mga ito ay kinasihang “paghahayag' ng kaisipan ng 
Diyos hinggil sa mga bagay-bagay, gaya rin ng 
mga kapahayagan nina Isaias, Jeremias, at ng iba 
pang mas naunang mga propeta.--Ihambing ang 
Isa 65:13-16 at Luc 6:20-25. 


1029 


Sabihin pa, napakaraming halimbawa ng paghula 
ng mga bagay na mangyayari, o prediksiyon, sa bu- 
ong Bibliya, at ang pinakaunang mga halimbawa 
ay masusumpungan sa Genesis 3:14-19: 9:24-27: 
27:27-40; 49:1-28: Deuteronomio 18: 15-19. 

Ang Diyos na Jehova ang Pinagmumulan ng la- 
hat ng tunay na hula. Ipinababatid niya iyon sa pa- 
mamagitan ng kaniyang banal na espiritu o, kung 
minsan, sa pamamagitan ng kaniyang mga anghe- 
likong mensahero na pinapatnubayan ng espiritu. 
(2Pe 1:20, 21: Heb 2:1, 2) Sa Hebreong Kasulatan, 
ang mga hula ay kalimitang nagsisimula sa, “Ding- 
gin ninyo ang salita ni Jehova" (Isa 1:10, Jer 2:4), at 
ang ekspresyong “ang salita” ay kadalasang tumu- 
tukoy sa isang kinasihang mensahe, o hula.---Isa 
44:26: Jer 21:1: Eze 33:30-33, ihambing ang Isa 
24:3. 


Sa anong paraan “ang pagpapatotoo 
tungkol kay Jesus ang kumasi 
sa panghuhula”? 


Sa pangitain ng apostol na si Juan, sinabi sa kani- 
ya ng anghel na “ang pagpapatotoo tungkol kay Je- 
sus ang kumakasi sa panghuhula [sa literal, “ang es- 
piritu ng hula'].” (Apo 19:10) Tinukoy ng apostol na 
si Pablo si Kristo bilang ang “sagradong lihim ng 
Diyos" at sinabing “maingat na nakakubli sa kaniya 
ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng 
kaalaman.” (Col 2:2, 3) Ito ay sa dahilang iniatas ng 
Diyos na Jehova sa kaniyang Anak ang panguna- 
hing papel sa pagsasakatuparan ng Kaniyang daki- 
lang layunin na pabanalin ang Kaniyang panga- 
lan at isauli ang lupa at ang mga tumatahan dito 
sa wastong dako ng mga ito sa Kaniyang kaayu- 
san, anupat gagawin Niya iyon sa pamamagitan 
ng “isang pangangasiwa sa hustong hangganan ng 
mga takdang panahon, samakatuwid nga, upang 
muling tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, 
ang mga bagay na nasa langit at ang mga bagay na 
nasa lupa.” (Efe 1:9, 10; ihambing ang 1Co 15: 
24, 25.) Yamang nakasentro kay Jesus ang katupa- 
ran ng dakilang layunin ng Diyos (ihambing ang Col 
1:19, 20), ang lahat ng hula, samakatuwid nga, ang 
lahat ng kinasihang mensahe mula sa Diyos na ini- 
hayag ng kaniyang mga lingkod, ay nauugnay sa 
kaniyang Anak. Kaya, gaya ng sinabi ng Apocalip- 
sis 19:10, ang buong “espiritu” (ang buong inklinas- 
yon, tunguhin, at layunin) ng hula ay ang magpato- 
too tungkol kay Jesus, ang isa na aatasan ni Jehova 
upang maging “ang daan at ang katotohanan at ang 
buhay.” (Ju 14:6) Totoo ito hindi lamang sa mga 
hula bago ang ministeryo ni Jesus sa lupa kundi pati 
sa mga hula pagkatapos niyaon.---Gaw 2:16-36. 


HULA 


Noong mismong panahon na bumangon ang pag- 
hihimagsik sa Eden, sinimulan ng Diyos na Jehova 
ang gayong “pagpapatotoo tungkol kay Jesus” sa pa- 
mamagitan ng paghula may kinalaman sa “binhi” 
na dudurog sa ulo ng serpiyente, ang Kalaban ng 
Diyos. (Gen 3:15) Ang tipang Abrahamiko ay nag- 
silbing hula tungkol sa Binhing iyon, sa pagpapalang 
idudulot niyaon sa lahat ng pamilya sa lupa, at sa 
tagumpay niyaon sa Kalaban at sa “binhi” nito. (Gen 
22:16-18, ihambing ang Gal 3:16.) Inihula na ang 
ipinangakong Binhi, na tinatawag na “Shilo” (nanga- 
ngahulugang “Siya na Nagmamay-ari Nito, Siya na 
Kinauukulan Nito”), ay manggagaling sa tribo ni 
Juda. (Gen 49:10) Sa pamamagitan ng bansang Is- 
rael, isiniwalat ni Jehova ang kaniyang layunin na 
magkaroon ng “sang kaharian ng mga saserdote at 
isang banal na bansa.” (Exo 19:6, ihambing ang 1Pe 
2:9, 10.) Ang mga hain sa Kautusang ibinigay sa Is- 
rael ay lumarawan sa hain ng Anak ng Diyos, at ang 
pagkasaserdote sa ilalim niyaon ay lumarawan sa 
kaniyang maharlika at makalangit na pagkasaser- 
dote (kasama ang mga katulong na saserdote) sa 
panahon ng kaniyang Sanlibong Taóng Paghahari. 
(Heb 9:23, 24: 10:1, Apo 5:9, 10; 20:6) Dahil dito, 
ang Kautusan ay naging ‘tagapagturo na umaakay 
tungo kay Kristo.'--Gal 3:23, 24. 

Tungkol sa mga pangyayari sa kasaysayan ng 
bansang Israel, ang apostol ay nagsabi: “Ngayon 
ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang 
mga halimbawa [o, “upang magsilbing larawan"], at 
isinulat ang mga ito bilang babala sa atin [mga ta- 
gasunod ni Kristo Jesus] na dinatnan ng mga wakas 
ng mga sistema ng mga bagay.” (1Co 10:11) Si Da- 
vid, ang pinakaprominenteng hari ng bansa, ay na- 
ging makahulang larawan ng Anak ng Diyos, at ang 
tipan ng Diyos kay David ukol sa isang walang- 
hanggang kaharian ay minana ni Jesu-Kristo. (Isa 9: 
6, 7: Eze 34:23, 24: Luc 1:32, Gaw 13:32-37, Apo 
22:16) Ang iba't ibang pakikipagbaka ng tapat na 
mga hari (kadalasan ay pinapatnubayan at sinusu- 
portahan ng mga propeta ng Diyos) ay patiunang 
lumarawan sa digmaang ipakikipaglaban ng Anak 
ng Diyos laban sa mga kaaway ng kaniyang Kaha- 
rian, at ang mga tagumpay na ibinigay ng Diyos sa 
mga haring iyon ay patiuna namang lumarawan sa 
tagumpay ni Kristo laban sa lahat ng hukbo ni Sa- 
tanas, anupat magdadala iyon ng kaligtasan sa ba- 
yan ng Diyos.--Aw 110:1-5, Mik 5:2-6, Gaw 4:24- 
28: Apo 16:14, 16; 19:11-21. 

Inilarawan ng marami sa mga hula noong yug- 
tong iyon ang paghahari ng Pinahiran (Mesiyas, 
o Kristo) ng Diyos at ang mga pagpapalang idudu- 
lot ng kaniyang pamamahala. Tinukoy ng iba pang 
Mesiyanikong mga hula ang pag-uusig sa Lingkod 
ng Diyos at ang kaniyang pagdurusa. (Ihambing 
ang Isa 11:1-10, 53:1-12, Gaw 8:29-35.) Hinggil sa 


HULA 


sinaunang mga propeta, sinabi ng apostol na si Pe- 
dro na “patuloy nilang sinuri kung alin ngang kapa- 
nahunan o kung anong uri ng kapanahunan ang 
ipinahihiwatig ng espiritu na nasa kanila may kina- 
laman kay Kristo [Mesiyas] nang ito ay nagpapato- 
too nang patiuna tungkol sa mga pagdurusa para 
kay Kristo at tungkol sa mga kaluwalhatian na kasu- 
nod ng mga ito.” Isiniwalat sa kanila na matutupad 
ang mga bagay na ito, hindi sa kanilang panahon, 
kundi sa hinaharap.--IPe 1:10-12, ihambing ang 
Dan 9:24-27: 12:1-10. 

Yamang kay Kristo Jesus matutupad ang lahat ng 
mga hulang ito, na pawang mapatutunayan bilang 
totoo, masasabi nga na “ang katotohanan ay duma- 
ting sa pamamagitan ni Jesu-Kristo.” “Sapagkat ga- 
ano man karami ang mga pangako ng Diyos, ang 
mga iyon ay naging Oo sa pamamagitan niya.” (Ju 
1:17, 2Co 1:20, ihambing ang Luc 18:31, 24:25, 26, 
44-46.) Kaya naman masasabi ni Pedro na 'ang la- 
hat ng mga propeta ay nagpapatotoo tungkol kay 
Jesus.'--Gaw 3:20-24, 10:43, ihambing ang 28:23. 

Layunin at Panahon ng Katuparan. Ang hula, 
ito man ay prediksiyon, isa lamang kinasihang turo, 
o saway, ay kapaki-pakinabang kapuwa sa mga 
unang nakarinig nito at sa susunod na mga salinla- 
hi na mananampalataya sa mga pangako ng Diyos. 
Para sa mga unang pinatungkulan ng mga hula, ti- 
niyak sa kanila ng mga iyon na sa kabila ng pagli- 
pas ng mga taon o mga siglo, hindi pa rin nagbaba- 
go ang layunin ng Diyos, na nanghahawakan pa rin 
siyang mahigpit sa mga kundisyon at mga pangako 
ng kaniyang tipan. (Ihambing ang Aw 77:5-9, Isa 
44:21: 49:14-16, Jer 50:5.) Halimbawa, ang hula ni 
Daniel ay naglaan ng impormasyon na nagsilbing 
napakahalagang kawing sa pagitan ng pagtatapos 
ng pagsulat ng Hebreong Kasulatan, o ng Kasulatan 
bago ang panahong Kristiyano, at ng pagdating ng 
Mesiyas. Ang mga pangyayari sa daigdig na inihu- 
la nito, kasama na ang pagbangon at pagbagsak ng 
sunud-sunod na mga kapangyarihang pandaigdig, 
ay nagbigay-katiyakan sa mga Judiong nabubuhay 
noong mga panahon ng pamumuno ng Persia, Gre- 
sya, at Roma (at nang maglaon ay sa mga Kristiya- 
no) na may kakayahan ang Diyos na patiunang ma- 
kita ang lahat ng bagay, na talagang patiuna niyang 
nakita ang kanila mismong panahon at na tiyak na 
matutupad pa rin ang kataas-taasang layunin ni Je- 
hova. Nakatulong ito sa kanila upang hindi sila mag- 
lagak ng pagtitiwala at pag-asa sa gayong mga 
pandaigdig na rehimen na pansamantala lamang 
ang kapangyarihang manupil at upang makatahak 
ang mga tapat na iyon sa landas ng karunungan. 
--Ihambing ang Dan 8:20-26, 11:1-20. 

Dahil maraming hula ang natupad sa kanila mis- 
mong panahon, ang mga taong taimtim ay na- 
kumbinsi na may kapangyarihan ang Diyos na 


1030 


tuparin ang kaniyang layunin sa kabila ng lahat 
ng pagsalansang. Naging patotoo ito ng kaniyang 
walang-katulad na pagka-Diyos yamang siya la- 
mang at wala nang iba ang makahuhula ng gayong 
mga pangyayari at makatutupad ng mga iyon. (Isa 
41:21-26: 46:9-11) Nakatulong din sa kanila ang 
mga hulang iyon upang higit nilang makilala ang 
Diyos at mas malinaw nilang maunawaan ang kani- 
yang kalooban at ang mga pamantayang moral na 
gumagabay sa kaniyang mga pagkilos at paghatol, 
at sa gayon ay maiayon nila ang kanilang buhay sa 
mga ito.--Isa 1:18-20, 55:8-11. 

Maraming hula ang nagkaroon ng unang katupa- 
ran sa mga taong nabubuhay noong panahong big- 
kasin ang mga iyon, anupat ang marami sa mga 
iyon ay nagpahayag ng kahatulan ng Diyos sa likas 
na Israel at sa nakapalibot na mga bansa at humula 
tungkol sa pagbagsak ng Israel at Juda at sa kasu- 
nod na pagsasauli. Gayunman, ang mga hulang 
iyon ay naging kapaki-pakinabang din sa sumunod 
na mga salinlahi, gaya sa kongregasyong Kristiya- 
no, kapuwa noong unang siglo C.E. at sa ating pa- 
nahon. Sinabi ng apostol: “Sapagkat ang lahat ng 
bagay na isinulat noong una ay isinulat sa ating ika- 
tututo, upang sa pamamagitan ng ating pagbabata 
at sa pamamagitan ng kaaliwan mula sa Kasula- 
tan ay magkaroon tayo ng pag-asa.” (Ro 15:4) Ya- 
mang hindi nagbabago ang mga pamantayang mo- 
ral at layunin ng Diyos (Mal 3:6; Heb 6:17, 18), ang 
mga pakikitungo niya sa Israel ay nagbigay-liwanag 
sa kung paano niya pakikitunguhan ang katulad 
na mga situwasyon sa iba pang mga panahon. Kaya 
wastong ikapit ni Jesus at ng kaniyang mga alagad 
sa kanilang panahon ang makahulang mga panana- 
lita na nagkaroon ng pagkakapit maraming siglo na 
ang nakararaan. (Mat 15:7, 8, Gaw 28:25-27) Mali- 
wanag na ang ibang mga hula ay prediksiyon, anu- 
pat ang ilan ay espesipiko at pantanging nauugnay 
sa ministeryo ni Jesus sa lupa at sa kasunod na mga 
pangyayari. (Isa 53; Dan 9:24-27) Para sa mga na- 
bubuhay noong panahon ng paglitaw ng Mesiyas, 
ang mga hula ay tumulong sa kanila upang makila- 
la siya at upang matiyak na tunay ang kaniyang 
atas at mensahe.---Tingnan ang MESIYAS. 

Pagkalisan ni Jesus mula sa lupa, ang Hebreong 
Kasulatan at ang mga hula nito ay sumuhay sa mga 
turo ni Jesus sa paglalaan ng impormasyong tutu- 
long sa kaniyang mga Kristiyanong tagasunod na 
maunawaan ang susunod na mga pangyayari, mai- 
tugma ang mga ito sa impormasyong iyon, at ma- 
laman ang kahulugan at implikasyon ng mga ito. 
Dahil dito, naging mabisa at mapuwersa ang kani- 
lang pangangaral at pagtuturo, at nagbigay ito sa 
kanila ng kumpiyansa at lakas ng loob sa pagharap 
sa mga pagsalansang. (Gaw 2:14-36: 3:12-26, 4:7- 
12, 24-30, 7:48-50, 13:40, 41, 47) Nakasumpong sila 


1031 


sa sinaunang kinasihang mga pagsisiwalat ng isang 
malaking kalipunan ng mga turo hinggil sa moral 
na magagamit “sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pag- 
tutuwid ng mga bagay-bagay, sa pagdidisiplina sa 
katuwiran.” (2Ti 3:16, 17: Ro 9:6-33: 1Co 9:8-10: 
10:1-22) Yamang napatunayan ni Pedro na mapana- 
naligan ang mga hula nang masaksihan niya ang 
pangitain ng pagbabagong-anyo, sinabi niya: “Dahil 
dito ay taglay namin ang makahulang salita na gi- 
nawang higit na tiyak, at mahusay ang inyong gina- 
gawa sa pagbibigay-pansin dito na gaya ng sa isang 
lamparang lumiliwanag sa isang dakong madilim.” 
(2Pe 1:16-19, Mat 16:28-17:9) Sa gayon, ang mga 
hula bago ang panahong Kristiyano ay sumuhay sa 
mga turo ni Jesus at nagsilbing patnubay ng Diyos 
sa kongregasyong Kristiyano sa paggawa ng maha- 
halagang desisyon, gaya niyaong may kaugnayan 
sa mga mananampalatayang Gentil.--Gaw 15:12- 
21: Ro 15:7-12. 

Ang mga hula ay nagsilbi ring babala, na nagbi- 
bigay-alam kung kailan kailangan ang apurahang 
pagkilos. Ang isang mahusay na halimbawa nito ay 
ang babala ni Jesus tungkol sa dumarating na pag- 
kawasak ng Jerusalem at ang situwasyon na mag- 
huhudyat sa kaniyang mga tagasunod na dapat na 
silang tumakas mula sa lunsod patungo sa isang lig- 
tas na dako. (Luc 19:41-44, 21:7-21) Ang gayunding 
makahulang mga babala ay kapit sa pagkanaririto ni 
Kristo.--Ihambing ang Mat 24:36-42. 

Nang ibuhos ang banal na espiritu noong Pente- 
costes, ang mga Kristiyano ay binigyan ng makahi- 
malang mga kaloob gaya ng panghuhula at ng 
kakayahang magsalita ng mga wikang hindi nila pi- 
nag-aralan. Sa ilang kaso, ang kaloob na panghuhu- 
la ay nagsasangkot ng mga prediksiyon, gaya niya- 
ong kay Agabo (Gaw 11:27, 28, 21:8-11), anupat 
natulungan ang kongregasyong Kristiyano o ang 
mga indibiduwal doon na maghanda para sa parti- 
kular na mga kagipitan o mga pagsubok. Ang kano- 
nikal na mga liham ng mga apostol at mga alagad 
ay naglalaman din ng kinasihang mga hula hinggil 
sa hinaharap, ang mga ito ay nagbabala tungkol sa 
dumarating na apostasya, nagbigay-alam hinggil sa 
magiging anyo nito, nagbabala tungkol sa kahatulan 
ng Diyos at sa paglalapat niyaon sa hinaharap, at 
nagsiwalat ng doktrinal na mga katotohanan na no- 
ong una'y hindi nauunawaan o naipaliliwanag at 
nagbigay-linaw doon sa mga dati nang alam. (Gaw 
20:29, 30: 1Co 15:22-28, 51-57: 1Te 4:15-18, 2Te 2:3- 
12, 1Ti 4:1-3, 2Ti 3:1-13, 4:3, 4; ihambing ang Jud 
17-21.) Ang aklat ng Apocalipsis ay puno ng maka- 
hulang impormasyon na nagbababala sa mga tao 
upang maunawaan nila ang “mga tanda ng mga pa- 
nahon” (Mat 16:3) at makakilos sila nang apura- 
han.---Apo 1:1-3: 6:1-17, 12:7-17: 13:11-18, 17:1-12, 
18:1-8. 


HULA 


Gayunman, sa unang liham ni Pablo sa mga taga- 
Corinto, ipinakita niya na ang makahimalang mga 
kaloob, kasama na ang kinasihang panghuhula, ay 
aalisin. (1Co 13:2, 8-10) Ipinakikita ng katibayan na 
nang mamatay ang mga apostol, ang mga kaloob na 
ito ay hindi na ibinigay at nang maglaon ay nagla- 
ho na sa gitna ng mga Kristiyano, yamang natupad 
na ang layunin ng mga ito. Sabihin pa, kumpleto na 
ang kanon ng Bibliya noong panahong iyon. 

Ang mga ilustrasyon, o mga talinghaga, ni Jesus 
ay kahawig ng ilan sa matalinghagang mga kapaha- 
yagan ng mas naunang mga propeta. (Ihambing 
ang Eze 17:1-18, 19:1-14, Mat 7:24-27: 21:33-44.) 
Halos lahat ng mga iyon ay nagkaroon ng bahag- 
yang katuparan noon. Ang ilan ay basta naglahad 
lamang ng mga simulain sa moral. (Mat 18:21-35, 
Luc 18:9-14) Ang iba naman ay tumutukoy sa pana- 
hong sumasaklaw sa pagkanaririto ni Jesus at sa 
“katapusan ng sistema ng mga bagay.”--Mat 13:24- 
30, 36-43, 25:1-46. 

Higit pa sa isang katuparan. Batay sa pag- 
kakapit ni Jesus at ng kaniyang mga alagad sa mga 
hula, makikita natin na ang isang hulang predik- 
siyon ay maaaring magkaroon ng higit pa sa isang 
katuparan. Halimbawa, matapos banggitin ni Pablo 
ang hula ni Habakuk, na unang natupad noong iti- 
wangwang ng Babilonya ang Juda, ikinapit niya 
iyon sa kaniyang panahon. (Hab 1:5, 6, Gaw 13:40, 
41) Ipinakita ni Jesus na ang hula ni Daniel may ki- 
nalaman sa “kasuklam-suklam na bagay na sanhi 
ng pagkatiwangwang” ay nakatakdang matupad sa 
salinlahing nabubuhay noon, gayunman, ang “ka- 
suklam-suklam na bagay” na sanhi ng pagkati- 
wangwang ay iniugnay rin ng hula ni Daniel sa “pa- 
nahon ng kawakasan.” (Dan 9:27: 11:31-35, Mat 24: 
15, 16) Ipinakikita ng katibayan sa Bibliya na ang 
'pagtayo ni Miguel ay tumutukoy sa pagkilos ni 
Jesu-Kristo bilang hari alang-alang sa mga lingkod 
ni Jehova. (Dan 12:1, tingnan ang MIGUEL Blg. 1.) Sa 
mismong hula ni Jesus may kinalaman sa katapu- 
san ng sistema ng mga bagay, binanggit din niya 
ang tungkol sa kaniyang pagdating taglay ang ka- 
pangyarihan ng Kaharian, na hindi naganap noong 
unang siglo C.E. (Mat 24:29, 30: Luc 21:25-32) Nag- 
papahiwatig ito na may dalawang katuparan ang 
hula. Kaya naman sa pagtalakay sa doblihang katu- 
paran ng hula, ang Cyclopeedia nina MClintock at 
Strong (1894, Tomo VIII, p. 635) ay nagkomento: 
“Waring kailangan ang ganitong pangmalas hinggil 
sa katuparan ng hula upang maipaliwanag ang pre- 
diksiyon ng ating Panginoon sa Bundok, na nauug- 
nay kapuwa sa pagbagsak ng Jerusalem at sa kata- 
pusan ng kaayusang Kristiyano.” 

Mga Anyo ng Hula. Bukod sa tuwirang mga 
kapahayagan sa pamamagitan ng kaniyang mga 


HULA 


propeta (maaaring kalakip ang makasagisag na mga 
pagkilos [1Ha 11:29-31] o nasa anyong talinghaga), 
gumamit din si Jehova ng iba pang mga anyo ng 
hula. Ang makahulang mga tauhan ay patiunang 
lumarawan sa Mesiyas, si Kristo Jesus. Bukod kay 
David, na nabanggit na, nariyan din ang saserdo- 
teng-hari na si Melquisedec (Heb 7:15-17), ang pro- 
petang si Moises (Gaw 3:20-22), at iba pa. Dapat 
pansinin na sa makahulang mga tauhan, ang indibi- 
duwal ay hindi dapat ituring na makasagisag o ma- 
kahula sa bawat aspekto. Halimbawa, ang tatlong- 
araw na pamamalagi ni Jonas sa tiyan ng malaking 
isda ay patiunang lumarawan sa panahong ipina- 
malagi ni Jesus sa Sheol; ngunit ang pag-aatubili ni 
Jonas na tanggapin ang kaniyang atas at ang iba 
pang mga detalye ay hindi lumalarawan sa landasin 
ng Anak ng Diyos. Tinukoy ni Jesus ang kaniyang 
sarili bilang “isang higit pa kaysa kay Solomon,” sa- 
pagkat ang karunungan ni Jesus at ang kapayapaan 
sa ilalim ng kaniyang Kaharian ay katulad niyaong 
kay Solomon ngunit mas nakahihigit pa roon. Ga- 
yunman, si Jesus ay hindi naging suwail sa Diyos na 
gaya ni Solomon.---Mat 12:39-42. 

Gumamit din ang Diyos ng makahulang mga dra- 
ma, kung saan ang mga detalye mula sa buhay ng 
mga indibiduwal at mga bansa ay nagsilbing pari- 
san ng mga pangyayari sa hinaharap may kaugna- 
yan sa katuparan ng layunin ni Jehova. Binanggit ni 
Pablo ang isang “makasagisag na drama" na nagsa- 
sangkot sa dalawang anak ni Abraham kay Sara at 
sa aliping babae na si Hagar. Ipinakita niya na ang 
dalawang babae ay “nangangahulugan” ng dala- 
wang tipan. Hindi sila personal na sumagisag, o lu- 
marawan, sa gayong mga tipan. Ngunit sa makahu- 
lang drama, ang mga babaing iyon ay katumbas ng 
makasagisag na mga babae na nagluwal ng mga 
anak sa ilalim ng mga tipang iyon. Sa gayon, si Ha- 
gar ay katumbas ng makalupang Jerusalem, na 
nagtakwil sa Manunubos na itinawag-pansin ng ti- 
pang Kautusan at nangunyapit sa Kautusang iyon 
kahit noong wakasan na iyon ng Diyos; kaya ang 
makalupang Jerusalem at ang mga anak nito ay ali- 
pin ng Kautusan. Sa kabilang dako, si Sara, ang ma- 
layang babae, ay katumbas ng “Jerusalem sa itaas,” 
ang makalangit na tulad-asawang bahagi ng orga- 
nisasyon ng Diyos, na nagluwal ng mga anak kaa- 
yon ng inihula sa tipang Abrahamiko. (Gal 4:21-31, 
ihambing ang Ju 8:31-36.) Ang Baha noong mga 
araw ni Noe at ang mga kalagayan bago niyaon ay 
nagsilbing hula tungkol sa mga kalagayan sa pana- 
hon ng pagkanaririto ni Kristo at tungkol sa kahihi- 
natnan ng mga nagtatakwil sa daan ng Diyos.---Mat 
24:36-39, ihambing ang 1Co 10:1-11. 

May mga lugar na ginamit sa makahulang para- 
an, gaya ng lunsod ng Jerusalem sa Bundok Sion na 
kung minsan ay ginagamit upang kumatawan sa 


1032 


makalangit na organisasyon na “ina” ng mga Kristi- 
yanong pinahiran ng espiritu. (Gal 4:26) Ang “Ba- 
gong Jerusalem” ay sumagisag sa makalangit na 
“kasintahang babae" ni Kristo, na binubuo ng mga 
miyembro ng niluwalhating kongregasyong Kristi- 
yano. (Apo 21:2, 9-14: ihambing ang Efe 5:23-27, 
32, 33, Apo 14:1-4.) Gayunman, dahil hindi naging 
tapat ang karamihan sa mga tumatahan sa Jerusa- 
lem, maaari rin itong gamitin sa negatibong diwa. 
(Gal 4:25: ihambing ang Eze 16:1-3, 8-15: tingnan 
ang JERUSALEM [Ang Isinasagisag ng Lunsod].) Ang 
iba pang mga lugar na ginamit bilang makahulang 
sagisag ay ang Sodoma, Ehipto, Megido, Babilonya, 
at ang Libis ng Hinom, o Gehenna.--Apo 11:8, 
16:16: 18:2, Mat 23:33. 

Nagsilbing isang makahulang parisan ang ilang 
bagay at kaayusan may kinalaman sa tabernakulo. 
Ipinakita ng apostol na ang mga kasangkapan, mga 
gawain, at mga hain doon ay isang parisan ng ma- 
kalangit na mga katunayan, “isang makasagisag 
na paglalarawan at isang anino ng makalangit na 
mga bagay."---Heb 8:5: 9:23, 24. 

Pagsubok sa Hula at sa Pagpapakahulugan 
Dito. Dahil sa gawain ng mga bulaang prope- 
ta, nagbabala si Juan na hindi dapat paniwalaan 
ang bawat “kinasihang kapahayagan,” na siyang 
pangunahing kahulugan ng mga hula. Sa halip, 
pinaalalahanan niya ang mga Kristiyano na “su- 
bukin ang mga kinasihang kapahayagan upang ma- 
kita kung ang mga ito ay nagmumula sa Diyos.” 
(1Ju 4:1) Bumanggit si Juan ng isang doktrina na 
mapagbabatayan upang matiyak kung nagmula sa 
Diyos ang kinasihang kapahayagan, samakatuwid 
nga, ang pagdating ni Kristo sa laman. Gayunman, 
maliwanag na hindi niya ipinangangahulugan na 
iyon lamang ang tanging batayan kundi lumilitaw 
na binanggit niya iyon bilang halimbawa ng isang 
bagay na kasalukuyang pinagtatalunan, marahil ay 
siyang pangunahing pinag-uusapan noon. (1Ju 4: 
2, 3) Ang isang mahalagang salik ay kung kasuwa- 
to ng hula ang isiniwalat na salita at kalooban ng 
Diyos (Deu 13:1-5: 18:20-22), at ang pagkakasuwa- 
tong iyon ay hindi maaaring bahagya lamang kun- 
di dapat ay lubusan upang masabing tama ang hula 
o ang pagpapakahulugan sa hula. (Tingnan ang PrO- 
PETA [Pagkilatis sa Tunay at sa Bulaan].) Sa unang- 
siglong kongregasyong Kristiyano, ang ilan ay bi- 
nigyan ng kaloob na “kaunawaan sa kinasihang mga 
pananalita” (1Co 12:10), anupat sa pamamagitan 
nito ay posibleng matiyak kung tunay ang mga 
hula. Bagaman naglaho rin ang makahimalang ka- 
kayahang ito, makatuwirang isipin na ang tamang 
unawa sa mga hula ay ilalaan pa rin ng Diyos sa pa- 
mamagitan ng kongregasyon, lalo na sa inihulang 
“panahon ng kawakasan,” hindi sa makahimalang 
paraan, kundi sa pamamagitan ng kanilang masikap 


1033 


na pagsusuri at pag-aaral at ng paghahambing ng 
hula sa mga kalagayan at mga pangyayaring naga- 
ganap.--Ihambing ang Dan 12:4, 9, 10; Mat 24:15, 
16, 1Co 2:12-14, 1Ju 4:6, tingnan ang PAKAHULUGAN, 
PAGPAPAKAHULUGAN. 


HULDA [anyong pambabae ng Heled, nanga- 
ngahulugang “Lawig ng Buhay, Sistema ng mga Ba- 
gay”; o, posible, “Dagang Lupa"]. Ang asawa ni Sa- 
lum, isang propetisang naninirahan sa Jerusalem 
noong panahon ng paghahari ng tapat na si Ha- 
ring Josias ng Juda. 

Nang marinig ni Josias ang pagbasa sa “mismong 
aklat ng kautusan” na nasumpungan ni Hilkias na 
mataas na saserdote noong panahon ng pagkukum- 
puni sa templo, nagsugo siya ng isang delegasyon 
upang sumangguni kay Jehova. Pumaroon sila kay 
Hulda, na nagtawid naman ng salita ni Jehova, na 
nagsabing sasapit sa apostatang bansa ang lahat ng 
kapahamakang nakatala sa “aklat” bilang resulta ng 
pagkamasuwayin. Sinabi rin ni Hulda na dahil nag- 
pakumbaba si Josias sa harap ni Jehova, hindi nito 
makikita ang kapahamakan kundi pipisanin sa mga 
ninuno nito at dadalhin nang payapa sa dakong libi- 
ngan nito.---2Ha 22:8-20, 2Cr 34:14-28. 

Itinuturing ng ilan na mali ang hula ni Hulda da- 
hil namatay si Josias sa isang walang-saysay na pa- 
kikipagbaka. (2Ha 23:28-30) Gayunman, ang 'kapa- 
yapaan' na doo'y pipisanin si Josias sa kaniyang 
dakong libingan ay maliwanag na ibang-iba sa “ka- 
pahamakan" na nakatakdang sumapit sa Juda. (2Ha 
22:20: 2Cr 34:28) Namatay si Josias bago duma- 
ting ang kapahamakang iyon noong 609-607 B.C.E., 
nang kubkubin at wasakin ng mga Babilonyo ang 
Jerusalem. Bukod diyan, ang pananalitang 'pipisa- 
nin sa mga ninuno ng isa” ay hindi naman laging 
nangangahulugan na wala itong kalakip na marahas 
na kamatayan sa pakikipagdigma. Ipinahihiwatig 
ito ng paggamit ng kahawig na pananalitang 'humi- 
gang kasama ng mga ninuno ng isa” upang tumu- 
koy sa pagkamatay sa pakikipagbaka o sa di-mara- 
has na kamatayan.--Ihambing ang Deu 31:16, 1Ha 
2:10, 22:34, 40. 


HULING ARAW, MGA. Sa hula ng Bibliya, 
ang mga pananalitang “mga huling araw" o “huling 
bahagi ng mga araw" ay ginagamit upang tumukoy 
sa panahon kung kailan sasapit sa kasukdulan ang 
mga pangyayari sa kasaysayan. (Eze 38:8, 16; Dan 
10:14) Batay sa nilalaman ng hula, maaaring matu- 
koy ang pasimula ng “huling bahagi ng mga araw" 
kung kailan mag-uumpisang maganap ang mga 
pangyayaring inihula. Kaya naman, yaong mga na- 
bubuhay sa panahon ng katuparan ng hula ay 
masasabing nabubuhay sa “mga huling araw" o sa 
“huling bahagi ng mga araw.” Depende sa hula, ma- 


HULING ARAW, MGA 


aaring ito'y isang yugto na sumasaklaw lamang ng 
iilang taon o ng maraming taon, at maaari rin itong 
ikapit sa magkakalayong yugto ng panahon. 

Hula ni Jacob Bago Siya Mamatay. Nang sa- 
bihin ni Jacob sa kaniyang mga anak, “Magpisan 
kayo upang masabi ko sa inyo kung ano ang mang- 
yayari sa inyo sa huling bahagi ng mga araw" o “sa 
mga darating na araw” (BSP), tinutukoy niya ang 
panahon sa hinaharap kung kailan magsisimulang 
matupad ang kaniyang mga salita. (Gen 49:1) Mahi- 
git na dalawang siglo bago nito, sinabi ni Jehova sa 
lolo ni Jacob na si Abram (Abraham) na ang kani- 
yang supling ay daranas ng kapighatian sa loob ng 
400 taon. (Gen 15:13) Samakatuwid, sa kasong ito, 
kailangan munang matapos ang 400 taon ng kapig- 
hatian bago magsimula ang panahong tinukoy ni 
Jacob bilang “huling bahagi ng mga araw.” (Para sa 
mga detalye ng Genesis 49, tingnan ang mga arti- 
kulo tungkol sa mga anak ni Jacob sa ilalim ng kani- 
kanilang pangalan.) Maaasahan din na ang hulang 
ito ay magkakaroon ng isa pang katuparan na nau- 
ugnay naman sa espirituwal na “Israel ng Diyos.” 
--Gal 6:16: Ro 9:6. 

Hula ni Balaam. Bago pumasok sa Lupang Pa- 
ngako ang mga Israelita, sinabi ng propetang si Ba- 
laam sa hari ng Moab na si Balak: “Pumarito ka, ipa- 
hahayag ko sa iyo kung ano ang gagawin ng bayang 
ito [ng Israel] sa iyong bayan sa dakong huli sa ka- 
wakasan ng mga araw. . . . Isang bituin ang tiyak na 
lalabas mula sa Jacob, at isang setro ang titindig nga 
mula sa Israel. At tiyak na babasagin niya ang 
mga pilipisan ng ulo ni Moab at ang bao ng ulo ng 
lahat ng mga anak ng kaguluhan ng digmaan.” (Bil 
24:14-17) Sa unang katuparan ng hulang ito, ang 
“bituin” ay si Haring David, na sumupil sa mga Mo- 
abita. (2Sa 8:2) Samakatuwid, sa unang katuparan 
ng hulang ito, maliwanag na nagsimula ang “kawa- 
kasan ng mga araw” nang maging hari si David. Ya- 
mang si David ay lumalarawan sa Mesiyanikong 
Hari na si Jesus, matutupad din ang hulang ito kay 
Jesus kapag nanupil na siya sa kaniyang mga kaa- 
way.--Isa 9:7: Aw 2:8, 9. 

Mga Hula Nina Isaias at Mikas. Sa Isaias 2:2 
at Mikas 4:1, ang pananalitang “huling bahagi ng 
mga araw" ay nasa pambungad ng isang hula tung- 
kol sa panahong huhugos ang mga tao mula sa lahat 
ng bansa patungo sa “bundok ng bahay ni Jehova.” 
Sa isang tipikong katuparan, sa pagitan ng 29 C.E. 
at 70 C.E., noong huling bahagi ng mga araw ng Ju- 
diong sistema ng mga bagay, ang pagsamba kay Je- 
hova ay itinaas nang mas mataas pa sa matayog na 
katayuang iniuukol ng mga bansang pagano sa ka- 
nilang huwad na mga diyos. Ang Hari, si Jesu- 
Kristo, ay “nagbukas ng daan upang maitaas ang 
tunay na pagsamba, at sinundan siya, una ay ng 
isang nalabi ng bansang Israel, at pagkatapos ay ng 


HULING ARAW, MGA 


mga tao mula sa lahat ng mga bansa. (Isa 2:2; Mik 
2:13, Gaw 10:34, 35) Sa isang antitipikong katupa- 
ran, sa huling bahagi ng mga araw ng sistemang ito 
ng mga bagay, ang pagsamba kay Jehova ay itina- 
as nang abot-langit. Inakay ng Hari, si Jesu-Kristo, 
ang nalabi ng espirituwal na Israel tungo sa dalisay 
na pagsamba, at sinundan sila ng isang malaking 
pulutong mula sa lahat ng mga bansa.---Apo 7:9. 

Mga Huling Araw ng Judiong Sistema ng 
mga Bagay. “Wala pang tatlo at kalahating taon 
bago mapabilang sa kongregasyong Kristiyano ang 
mga di-Judio, ang espiritu ng Diyos ay ibinuhos sa 
tapat na mga Judiong alagad ni Jesu-Kristo. Ipinali- 
wanag ni Pedro na katuparan ito ng hula ni Joel, sa 
pagsasabing: “'At sa mga huling araw,” sabi ng 
Diyos, 'ay ibubuhos ko ang ilang bahagi ng aking es- 
piritu sa bawat uri ng laman ... At ako ay magbibi- 
gay ng mga palatandaan sa langit sa itaas at mga 
tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng 
usok, ang araw ay magiging kadiliman at ang bu- 
wan ay magiging dugo bago dumating ang dakila at 
maningning na araw ni Jehova.” (Gaw 2:16-20) 
Sa kasong ito, magaganap muna ang “mga huling 
araw” bago ang “dakila at maningning na araw ni 
Jehova,” ang “araw” na magsisilbing katapusan ng 
“mga huling araw.” (Ihambing ang Zef 1:14-18, Mal 
4:5, Mat 11:13, 14, tingnan ang ARAW NI JEHOVA.) Ya- 
mang ang kausap ni Pedro noon ay likas na mga Ju- 
dio at mga proselitang Judio, tiyak na sa kanila tu- 
mutukoy ang kaniyang mga salita at maliwanag na 
ipinakikita niya na nabubuhay na sila sa “mga hu- 
ling araw” ng Judiong sistema ng mga bagay na 
ang sentro ng pagsamba ay nasa Jerusalem. Mas 
maaga rito, inihula mismo ni Kristo Jesus ang pag- 
kawasak ng Jerusalem at ng templo nito (Luc 19:41- 
44: 21:5, 6), na naganap noong 70 C.E. 

Tiyak na ang wakas ng Judiong sistema ng mga 
bagay ang tinutukoy ng mga tekstong bumabanggit 
sa pagdating ni Kristo Jesus at sa pagsasagawa niya 
ng kaniyang gawain sa “wakas ng mga panahon" 
o “wakas ng mga araw na ito.” (1Pe 1:20, 21, Heb 
1:1, 2) Pinatototohanan iyan ng Hebreo 9:26: “Ngu- 
nit ngayon ay inihayag niya [ni Jesus] ang kaniyang 
sarili nang minsanan sa katapusan ng mga sistema 
ng mga bagay upang alisin ang kasalanan sa pama- 
magitan ng paghahain ng kaniyang sarili.” 

Mga Huling Araw na Iniugnay sa Apostasya. 
Kung minsan, ang pananalitang “mga huling araw” 
at iba pang katulad nito ay iniuugnay sa pagbangon 
ng apostasya sa loob ng kongregasyong Kristiyano. 
Sumulat ang apostol na si Pablo kay Timoteo: “Ang 
kinasihang pananalita ay tiyakang nagsasabi na sa 
mga huling yugto ng panahon ang ilan ay hihiwalay 
mula sa pananampalataya, na nagbibigay-pansin sa 
nagliligaw na kinasihang mga pananalita at mga 


1034 


turo ng mga demonyo.” (1Ti 4:1, ihambing ang Gaw 
20:29, 30.) Sa isa pang liham ni Pablo kay Timoteo, 
muli niyang tinalakay ang puntong ito at may bi- 
nanggit siyang “mga huling araw" na darating. Da- 
hil sa pagtalikod ng mga tao sa tamang paggawi, 
ang mga huling araw na iyon ay magiging “mga 
panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan” 
o, sa mas literal na salin, mababangis na takdang 
panahon.” (Int) Matapos niyang ilarawan nang detal- 
yado ang likong landasin at masasamang ugali ng 
mga tao sa panahong iyon, nagpatuloy si Pablo: 
“Mula sa mga ito ay bumabangon yaong mga tao na 
may-katusuhang pumapasok sa mga sambahayan 
at dinadala bilang kanilang mga bihag ang mahihi- 
nang babae na lipos ng mga kasalanan, naakay ng 
iba't ibang pagnanasa, laging nag-aaral gayunma'y 
hindi kailanman sumasapit sa tumpak na kaalaman 
sa katotohanan.” (2Ti 3:1-7) Pagkatapos ay ipinakita 
ni Pablo na naiiba si Timoteo sa tiwaling mga taong 
iyon, dahil maingat nitong sinundan ang turo ng 
apostol, at pinatibay-loob niya si Timoteo na 'mag- 
patuloy sa mga bagay na kaniyang natutuhan at 
nahikayat na sampalatayanan." (2Ti 3:8-17, tingnan 
din ang 2Ti 4:3-5.) Batay sa konteksto, maliwanag 
na patiunang ipinagbibigay-alam ng apostol kay Ti- 
moteo kung ano ang mangyayari sa gitna ng mga 
nag-aangking Kristiyano at inilalarawan niya kung 
ano ang ibubunga ng gayong apostasya. 

Sa katulad na paraan, patiunang ipinaalam ng 
apostol na si Pedro sa mga kapuwa Kristiyano ang 
mga panggigipit na magmumula sa loob ng kongre- 
gasyon: “Magkakaroon din ng mga bulaang guro sa 
gitna ninyo. Ang mga ito ay tahimik na magpapa- 
sok ng mapanirang mga sekta at magtatatwa ma- 
ging sa may-ari na bumili sa kanila, na nagda- 
dala ng mabilis na pagkapuksa sa kanilang sarili. 
Karagdagan pa, marami ang susunod sa kanilang 
mahahalay na paggawi.” (2Pe 2:1, 2) Ganito rin 
ang babalang nilalaman ng mga salita ni Judas 
na nagpapatibay-loob sa mga Kristiyano na “pus- 
pusang makipaglaban ukol sa pananampalataya”: 
“Kung tungkol sa inyo, mga minamahal, alalahanin 
ninyo ang mga pananalita na sinalita na noong una 
ng mga apostol ng ating Panginoong Jesu-Kristo, 
kung paanong sinasabi nila noon sa inyo: 'Sa huling 
panahon ay magkakaroon ng mga manunuya, na 
lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pagnana- 
sa sa di-makadiyos na mga bagay.” (Jud 3, 17, 18) 
Sa pagtatapos ng unang siglo C.E., hayag na ang 
pag-iral ng mga apostata. Sa ating panahon, kitang- 
kita na ang mga bunga ng gayong apostasya. Du- 
mating na ang “mga huling araw" na tinukoy ni Pa- 
blo. 

"Katapusan ng Sistema ng mga Bagay.” Ga- 
yunman, gaya ng inihula ni Jesu-Kristo, hindi lahat 
ng mga Kristiyano ay mahuhulog sa apostasya. Ang 


1035 


tunay at matapat na mga Kristiyano ay magiging 
gaya ng “trigo” na nakahalo sa “mga panirang- 
damo.” Kapag nagsimula ang di-nakikitang pagka- 
naririto ni Kristo bilang espiritu, at sa panahon 
ng “katapusan ng sistema ng mga bagay" na iiral 
sa panahong iyon, magkakaroon ng isang malinaw 
na pagbubukud-bukod. Ang “mga panirang-damo,” 
“ang mga anak ng isa na balakyot,” ay 'titipunin 
mula sa kaharian ng Anak ng tao.’ Bilang resulta 
ng gayong paglilinis, ang tunay na kongregasyong 
Kristiyano ay magiging isang bukid ng malinis na 
trigo. Mawawala na sa loob ng tunay na kongrega- 
syong Kristiyano ang huwad at imitasyong mga 
Kristiyano. Ang mga tulad-panirang-damo ay iha- 
hagis sa “maapoy na hurno,” at ang mga tulad-trigo 
naman ay “sisikat nang maliwanag na gaya ng araw 
sa kaharian ng kanilang Ama.” (Mat 13:24-30, 37- 
43) Tiyak na magaganap ito sa pagtatapos ng siste- 
ma ng mga bagay na nasa ilalim ng balakyot na pa- 
mamahala ni Satanas, na susundan ng pagkapuksa 
niyaon. 

Karagdagan pa, ipinahihiwatig ng ilustrasyon na 
ang apostasya ay lubusang mamumunga ng kaba- 
lakyutan sa panahon ng “katapusan ng sistema ng 
mga bagay” na nasa ilalim ng kontrol ni Satanas. 
Kaya maaasahan na sa panahong iyon, ang mga ka- 
lagayang inilarawan ng mga manunulat ng Kris- 
tiyanong Griegong Kasulatan na palatandaan ng 
“mga huling araw” ay magiging hayag na hayag sa 
gitna ng mga nag-aangking Kristiyano. Lalago ang 
katampalasanan at marami ang magiging masuwa- 
yin sa mga magulang. Ang mga tao ay magi- 
ging “maibigin sa mga kaluguran kaysa maibigin 
sa Diyos, na may anyo ng makadiyos na debo- 
syon ngunit nagbubulaan sa kapangyarihan nito.” 
(2Ti 3:2-5) Magkakaroon din ng “mga manunuya na 
may pagtuya, na lumalakad ayon sa kanilang sari- 
ling mga pagnanasa at nagsasabi: “Nasaan itong 
ipinangakong pagkanaririto niya? Aba, mula nang 
araw na matulog sa kamatayan ang ating mga ni- 
nuno, ang lahat ng mga bagay ay nananatiling 
gayung-gayon mula noong pasimula ng sangnila- 
lang.” "---2Pe 3:3, 4. 

Ipinakikita rin ng makahulang ilustrasyon ni Je- 
sus na kailangan munang lumipas ang ilang pana- 
hon bago lubusang mahayag ang mga tulad-pani- 
rang-damo, na pupuksain sa dakong huli. Yamang 
alam ito ng mga apostol, ang paggamit nila ng “mga 
huling araw” at ng katulad na mga pananalitang 
may kaugnayan sa apostasya ay hindi nangangahu- 
lugan na inaasahan nilang darating kaagad ang 
pagkanaririto ni Jesus at ang kasunod nito na pag- 
puksa sa mga di-makadiyos. Gaya nga ng itinawag- 
pansin ni Pablo sa mga taga-Tesalonica: “Gayun- 
man, mga kapatid, may kaugnayan sa pagkanaririto 
ng ating Panginoong Jesu-Kristo at sa ating pag- 


HULOG 


kakatipon sa kaniya, hinihiling namin sa inyo na 
huwag kayong madaling matinag mula sa inyong 
katinuan ni mabagabag man sa pamamagitan ng ki- 
nasihang kapahayagan o sa pamamagitan ng bibi- 
gang mensahe o sa pamamagitan ng liham na para 
bang mula sa amin, na wari bang ang araw ni Jeho- 
va ay narito na. Huwag kayong padaya kaninuman 
sa anumang paraan, sapagkat hindi ito darating ma- 
libang ang apostasya ay dumating muna at ang ta- 
ong tampalasan ay maisiwalat, ang anak ng pagka- 
puksa.”--2Te 2:1-3. 

“Huling Araw.” May binanggit din ang Bibli- 
ya na “huling araw,” kung kailan magaganap ang 
pagkabuhay-muli ng mga patay. (Ju 6:39, 40, 44: 
11:24, ihambing ang Dan 12:13.) Sa Juan 12:48, ang 
“huling araw" na ito ay iniugnay sa isang panahon 
ng paghatol. Samakatuwid, maliwanag na tumutu- 
koy ito sa isang panahon sa malayong hinaharap, 
anupat lampas pa sa wakas ng kapanahunang apos- 
toliko.--Ihambing ang 1Te 4:15-17, 2Te 2:1-3, Apo 
20:4-6, 12. 


HULING HAPUNAN. Tingnan ang HAPUNAN 
NG PANGINOON. 


HULOG |sa Ingles, plummet]. Isang panghulog: 
isang panali na sa dulo ay kinabitan ng pabigat na 
metal, bato, o luwad. Dahil sa pabigat, nananatiling 
deretso ang panali anupat sa pamamagitan nito ay 
posibleng magtayo ng mga pader at iba pang mga 
istraktura na tuwid na tuwid. Kung minsan, ang pa- 
bigat mismo ay tinatawag na pabato, o hulog. No- 
ong sinaunang mga panahon, gumamit ng hulog 
ang mga karpintero, mga mason, at iba pang mga 
bihasang manggagawa. 

May kaugnayan sa muling pagtatayo ng templo 
sa Jerusalem, si Zerubabel ay inilalarawang may 
hawak na isang hulog, sa literal, “ang bato [o, pabi- 
gat], ang lata,” ayon sa tekstong Masoretiko. (Zac 
4:9, 10) Gaya ng inihula, hindi lamang nailatag ni 
Zerubabel ang pundasyon ng templo kundi natapos 
din ang gawaing ito sa ilalim ng kaniyang panga- 
ngasiwa.--Ezr 3:8-10, 6:14, 15. 

Sa isang pangitain, nakita ni Amos si Jehova na 
nakatayo sa isang pader na ginawa sa pamamagitan 
ng isang hulog, samakatuwid, isang pader na sa pa- 
simula ay tuwid na tuwid. Nakitang hawak ni Jeho- 
va ang isang hulog, at sinabihan ang propeta na 
maglalagay ang Diyos ng isang hulog sa gitna ng 
Kaniyang bayan. Dahil hindi nakapasa ang Isra- 
el nang subukin kung ito ay tuwid sa espiritu- 
wal na paraan, anupat hindi sila gumawi ayon sa 
mga kahilingan ng Diyos, maglalapat si Jehova ng 
katarungan at hindi na niya iyon pagpapauman- 
hinan pa.” Ang matataas na dako ng Israel ay ma- 
titiwangwang, ang kaniyang mga santuwaryo ay 


HUMTA 


mawawasak, at ang Diyos ay “titindig laban sa sam- 
bahayan ni Jeroboam taglay ang isang tabak.” (Am 
7:7-9) Kaayon ng mga salitang ito, ang Israel ay wi- 
nasak at ang Samaria ay giniba ng mga Asiryano 
noong 740 B.C.E. 


HUMTA [Dako ng Bayawak-Buhangin]. Isang 
lunsod sa bulubunduking pook ng Juda. (Jos 15:20, 
48, 54) Hindi na alam kung saan ang lokasyon nito. 


HUNGKO, HALAMANG [sa Heb., 'agh- 
mohn‘; sa Ingles, rush]. Anumang uri ng mga hala- 
mang tulad-damo na karaniwang tumutubo sa mga 
latian. Ang mga tunay na hungko ay may mga 
tangkay na bilog, kadalasan ay hungkag anupat 
may tatlong hilera ng mga dahong tulad-damo, at 
mga bulaklak na maliit at kayumanggi o maber- 
de-berde. Maaaring kabilang sa katawagang 'agh- 
mohn' ang iba't ibang uri ng mga tunay na hungko 
pati na ang mga halamang tulad-hungko na mula 
sa pamilya ng mga sedge. 

Noong sinauna, ang mga hungko ay ginagamit sa 
pagpapaliyab ng apoy sa pugon. (Job 41:20) Sa Job 
41:2, maaaring ang “halamang hungko" ay tumutu- 
koy sa isang panaling yari sa pinilipit na mga hung- 
ko o inikid na mga hibla nito. 

Ang ibang mga pagtukoy ng Kasulatan sa 'agh- 
mohn' ay makatalinghaga. Hindi nalugod si Jehova 
sa pag-aayuno ng suwail na Israel, na nilakipan ng 
pagyuyukod ng kanilang mga ulo sa seremonyal na 
paraan gaya ng halamang hungko. (Isa 58:5) Sa Isa- 
ias 9:14, waring ang “halamang hungko” ay tumu- 
tukoy sa mga bulaang propeta (ang “buntot”) na 
nagsasalita lamang ng nais marinig ng mga lider ng 
bansang Israel (ang “ulo,” o “supang").--Isa 9:15; 
tingnan din ang 19:15, kung saan ang “hungko" ay 
waring tumutukoy sa mga Ehipsiyo sa pangkalaha- 
tan. 


HUNYANGO [sa Heb., tin:shemeth]. Ang pa- 
ngalan ng reptilyang ito ay kasama sa “mga nag- 
kukulupong nilalang” na “marumi” sa ilalim ng 
Kautusang Mosaiko. (Lev 11:29, 30) Ipinapalagay 
na ang pangalang ito ay hinalaw sa na-sham, 
isang salitang-ugat na nangangahulugang 'humi- 
ngal.’ (Ihambing ang Isa 42:14.) Matapos ihambing 
sa wikang Arabe, iminumungkahi nina Koehler 
at Baumgartner ang kahulugang “sumisingasing.” 
(Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Leiden, 1958, 
p. 1035) Bagaman hindi matiyak ang pagkakakilan- 
lan nito, maaaring kumapit ang pangalang ito sa 
hunyango. Ang karaniwang Chamaeleo chamaeleon 
ay kalimitang nasusumpungan sa Ehipto at Pales- 
tina. 

Ang hunyango ay isang tulad-bubuling reptilya 
na mabagal kumilos, nakatira sa mga puno at kilala 


1036 


sa kakayahan nitong magbagu-bago ng kulay. Ang 
pagpapalit nito ng kulay ay pangunahin nang de- 
pende sa temperatura, tindi ng liwanag, at emosyon 
nito. 

Sa Levitico 11:18, ang salitang Hebreo na ito ay 
ikinakapit din sa sisne na kabilang sa “maruming” 
mga ibon. 


HUPA [Silungan]. Ulo ng ika-13 sa 24 na pang- 
kat ng mga saserdote na inorganisa ni David.---1Cr 
24:1-3, 7, 13. 


HUPAM, MGA HUPAMITA [Ni (Kay) Hu- 
pam]. Tinatawag ding Hupim, si Hupam ay isang 
“anak,” malamang na isang inapo ni Benjamin, at 
ulo ng angkan ng mga Hupamita.---Gen 46:8, 21: Bil 
26:39: tingnan ang HUPIM. 


HUPIM. Isang anak, o inapo, ni Benjamin na 
kabilang sa talaan ng mga pumaroon sa Ehipto ka- 
sama ng sambahayan ni Jacob noong 1728 B.C.E. 
o ipinanganak doon samantalang buhay pa si Jacob. 
(Gen 46:8, 21) Ipinahihiwatig ng ibang mga talata 
na alinman sa siya ay apo o apo sa tuhod sa pama- 
magitan ni Bela at ni Iri. (1Cr 7:6, 7, 12, sa 8:1-5 ay 
lumilitaw na tinatawag siyang Huram.) Halos hindi 
ipahihintulot ng panahon na si Benjamin ay mayro- 
on nang mga apo nang pumasok siya sa Ehipto, 
ngunit maaaring unawain na ipinakikita ng Genesis 
46:8 na ang lahat ng mga kaluluwang ito ay ipina- 
nganak habang buhay pa si Jacob sa Ehipto, anupat 
hindi nangangahulugan na ipinanganak na nga ang 
mga ito bago siya at ang kaniyang sambahayan ay 
pumaroon. (Tingnan ang BENJAMIN Blg. 1.) Ang pa- 
milya na nagmula kay Hupim (tinatawag ding Hu- 
pam), tinatawag na mga Hupamita, ay kabilang sa 
tribo ni Benjamin noong ikalawang sensus sa mga 
Israelita sa ilang. (Bil 26:1-4, 38, 39) Binabanggit 
din si Hupim sa 1 Cronica 7:14, 15 kasama ni Mana- 
ses, ngunit hindi malinaw kung ano ang kaugnayan 
ng mga ito. 


HUR. 

1. Isang inapo ni Juda, anak nina Caleb at Eprat, 
lolo ng bihasang manggagawa na si Bezalel. Ang 
ilan sa mga inapo ni Hur ay maaaring nanirahan sa 
Betlehem. (Exo 31:2, 35:30, 38:22, 1Cr 2:19, 20, 50, 
51, 54: 4:1-4: 2Cr 1:5) Malamang na siya rin ang 
Blg. 2. 

2. Isang prominenteng kasamahan nina Moises 
at Aaron. Nang salakayin ng mga Amalekita ang 
Israel, di-kalaunan pagkaalis sa Ehipto, sinamahan 
ni Hur sina Moises at Aaron sa taluktok ng burol 
kung saan inalalayan niya at ni Aaron ang mga ka- 
may ni Moises hanggang sa maibigay ni Jehova 
sa Israel ang tagumpay laban sa mga Amalekita. 


1037 


(Exo 17:8-13) Sa isa pang pagkakataon pagkaraan 
nito, umahon sina Moises at Josue sa Bundok Sinai 
upang tanggapin ang iba pang bahagi ng Kautusan, 
anupat iniwan sina Hur at Aaron upang mangasi- 
wa sa kampo. (Exo 24:12-14) Malamang na siya rin 
ang Hur (Blg. 1) na lolo ng bihasang manggagawa 
ng tabernakulo na si Bezalel. Iniulat ni Josephus na 
si Hur ay asawa ni Miriam, ngunit walang sinasabi 
ang Bibliya tungkol dito.--Jewish Antiquities, Ill, 
54 (ii, 4). 

3. Isang hari ng Midian, isa sa lima na pinamu- 
nuan ng Amoritang si Haring Sihon hanggang no- 
ong talunin ng Israel si Sihon nang papalapit na ang 
mga ito sa Lupang Pangako. (Jos 13:15, 16, 21: Bil 
21:21-24) Pagkaraan nito, lumilitaw na si Hur at ang 
apat niyang kababayan ay nakipag-alyado sa hari 
ng Moab na si Balak bilang pagsalansang sa Israel. 
(Bil 22:1-7) Nang maglaon, gaya ng ipinag-utos ni 
Jehova, nakipagdigma ang mga Israelita laban sa 
mga Midianita at pinatay si Hur gayundin ang apat 
na kaalyado niyang mga Midianitang hari at ang sa- 
kim na propetang si Balaam.---Bil 31:1-8. 

4. Ama ng kinatawan sa pagkain ni Solomon sa 
bulubunduking pook ng Efraim.---1Ha 4:7, 8. 

5. Ama ni Repaias. Ang anak ni Hur na si Repa- 
ias ay tumulong kay Nehemias na muling itayo ang 
pader ng Jerusalem.---Ne 3:9. 


HURAI. Isa sa makapangyarihang mga lalaki 
ni David, mula sa mga agusang libis ng Gaas. (1Cr 
11:26, 32) Tinatawag siyang Hidai sa 2 Samuel 
23:30. 


HURAM. Malamang na isang apo, o isang apo 
sa tuhod, ni Benjamin sa pamamagitan ni Bela at ni 
Ir(i); lumilitaw na tinawag ding Hupim.--1Cr 7:6, 7, 
12; 8:3-5, tingnan ang HUPIM. 


HURI. Isang Gadita na nagmula kay Buz.--1Cr 
5:11, 14. 
HURNO [sa Ingles, furnace]. Isang istrakturang 


dinisenyo pangunahin na bilang (1) tunawan o da- 
lisayan ng mga inambato, (2) tunawan ng mga me- 
tal na dati nang dinalisay upang mahulma o mapa- 
init ang mga ito bago pandayin, at (3) lutuan ng 
mga kagamitang luwad at iba pang mga bagay na 
seramik. Noong panahon ng Bibliya, ang mga hur- 
no ay yari sa laryo o bato. May pabilog na mga hur- 
nong tunawan ng tanso, pinaniniwalaang mula pa 
noong kapanahunan ng mga Hukom, na natagpuan 
sa Tell Qasileh sa hilagaang hangganan ng Tel Aviv- 
Yafo at sa Tell Jemmeh (Tel Gamma), sa T ng Gaza. 
Ang mga hurnong ito ay may malalaking daanan 
ng hangin na yari sa mga laryong putik at dinisen- 
yong magdala ng hangin patungo sa apuyan. Ang 


HURNUHAN 


mga krisol na luwad na naglalaman ng tanso ay ipi- 
napatong sa mga tisang bato na nakalatag sa iba- 
baw ng mga abo ng apoy sa loob ng hurno. 

Ang tatlong tapat na kasamahang Hebreo ni Da- 
niel ay ipinahagis ni Nabucodonosor sa isang maa- 
poy na hurno dahil sa pagtangging yumukod sa 
harap ng ginintuang imahen na itinayo ng hari. 
(Dan 3) Hindi sinasabi ng ulat kung ito ay isang 
pantanging hurno na ginawa para sa gayong layu- 
nin o kung isa itong hurno na karaniwang ginaga- 
mit para sa iba pang ordinaryong layunin. 

Maaari ring gamitin ang terminong “hurno” 
upang tumukoy sa isang “pugon” na pinaglulutuan 
ng tinapay.--Os 7:4, Lev 2:4. 

Sa makasagisag na diwa, ang Ehipto, na nanupil 
sa Israel sa isang malupit na pamatok ng pagkaali- 
pin, ay inihahambing sa isang hurnong bakal. (Deu 
4:20) Gayundin, ang pagbubuhos ng galit ng Diyos 
sa sambahayan ng Israel ay inihahalintulad sa pag- 
lusaw sa metal sa isang hurno. (Eze 22:18-22) Para 
sa iba pang pagkagamit ng salitang ito bilang pag- 
hahalintulad o ilustrasyon, tingnan ang Kawikaan 
17:3, 27:21, Awit 12:6 (“tunawang hurno").--Ting- 
nan ang HURNUHAN, PAGDADALISAY, TAGAPAGDALISAY, 
PUGON. 


HURNUHAN [sa Ingles, kiln]. Isang kulob na 
painitan na dinisenyo para sa pagpoproseso ng iba't 
ibang materyales. Ang mga hurnuhan noong sina- 
unang mga panahon ay ginamit sa pagluluto ng 
mga laryo at ng mga kagamitang luwad, at sa pag- 
poproseso ng apog. Di-gaya ng makabagong kahu- 
lugan ng terminong Ingles na “kiln,” hindi saklaw 
ng salitang Hebreo na kiv:shan' ang mga kayariang 
inuuri bilang mga pugon [sa Ingles, oven].---Ting- 
nan ang PUGON. 

Yamang masulong na ang pagpapanday ng mga 
kasangkapang tanso at bakal noong panahon bago 
ang Baha (Gen 4:22), malamang na naimbento ang 
mga hurnuhan maaga sa kasaysayan ng tao. Baga- 
man hindi tuwirang binanggit ang mga ito, may 
katibayan na ginamit ang mga hurnuhan noong 
mga araw ni Nimrod. Pagkaraan ng Baha, noong 
itatayo na ng mga tao ang lunsod ng Babel at ang 
tore nito sa lupain ng Sinar, sinabi nila: “Halikayo! 
Gumawa tayo ng mga laryo at lutuin ang mga iyon 
sa pamamagitan ng apoy.” (Gen 11:3) Isinisiwalat 
ng mga guho sa sinaunang Babilonya na ginagamit 
na ang mga laryong niluto sa hurnuhan mula pa 
noong sinaunang mga panahon. Ginamit ang ga- 
yong matitibay na laryo sa mas mahahalagang is- 
traktura bilang pangkalupkop sa mga pader at bi- 
lang kongkretong panlatag sa lupa. Sa ilang bahay 
na nahukay sa Ur (dating tirahan ni Abraham), 
ang unang palapag ay itinayo gamit ang nilutong 


HUSA 


mga laryo, samantalang ang ikalawang palapag 
naman ay maliwanag na gawa sa mga laryong pi- 
natuyo sa araw. Bagaman hindi kasintibay ng mga 
laryong niluto sa hurnuhan, ang mga laryong pina- 
tuyo sa araw ay mura, madaling gawin, at ang- 
kop gamitin sa mga tuyong klima.--Tingnan ang 
LARYO. 

Noon, ang mga hurnuhan ng mga kagamitang lu- 
wad sa Ehipto ay kahugis ng papakitid na tsiminea, 
na may butas-butas na parilya sa pagitan ng apuyan 
sa ibaba at ng lutuang kompartment sa itaas. Sa 
kompartment na ito inilalagay ang mga kagamitang 
luwad bago sindihan ang panggatong. Isang sekre- 
to ng mga magpapalayok na Ehipsiyo ang tamang 
pagpapainit sa hurnuhan, at kailangan ang kasana- 
yan upang mapalitaw sa nayaring mga produkto 
ang kanais-nais na mga katangian. Dahil papataas 
ang daloy ng hangin mula sa apuyan patungo sa da- 
anan ng hangin, nahihigop nito ang apoy anupat lu- 
mulusot iyon sa mga butas ng parilya at kumakalat 
sa mga kagamitang luwad bago ito tuluyang magla- 
ho sa ibabaw ng salansan. 

Bilang paghahanda para sa Kaniyang ikaanim na 
dagok laban sa Ehipto at sa mapagmapuring Paraon 
nito, iniutos ni Jehova kina Moises at Aaron: “Punuin 
ninyo ng abo mula sa hurnuhan ang inyong dala- 
wang kamay, at isaboy iyon ni Moises sa langit sa 
paningin ni Paraon.” Kasuwato ng mga tagubiling 
ito, “kumuha sila ng abo sa hurnuhan at tumayo sa 
harap ni Paraon, at isinaboy iyon ni Moises sa langit, 
at iyon ay naging bukol na nagnanaknak, na tumu- 
tubo sa tao at sa hayop. ”---Exo 9:8-10. 

Ang mga hurnuhan, o mga hurno, ng mga Pales- 
tino, na natuklasan sa Megido, ay may sukat na mga 
2.5 por 3 m (8 por 10 piye) at hugis-U. Sa gani- 
tong uri ng hurnuhan, ang apuyan ay nasa kurba 
ng kulob na kayarian nito. Maliwanag na ang ha- 
nging pumapasok sa ilalim ng pinto ng apuyan ang 
nagtutulak sa apoy patungo sa dalawang painitang 
kompartment at pagkatapos ay papalabas sa dala- 
wang daanan ng hangin na nasa bandang likod ng 
hurnuhan. 

Hurnuhan ng Batong-Apog. Sa sinaunang 
Palestina, ginamit ang mga hurnuhan ng batong- 
apog dahil maraming batong-apog doon. Kamakai- 
lan lamang sa lupaing iyon, itinayo ang gayong 
mga hurnuhan sa mga dalisdis ng burol, anupat ang 
burol ay naging bahagi ng likuran ng hurnuhan. 
Ang mga hurnuhang ito ay gawa sa magagaspang 
na bato at walang argamasa, bagaman pinasakan 
ng luwad ang mga puwang sa pagitan ng mga bato 
at mayroon itong malaki at bukas na daanan ng 
hangin sa itaas. Maayos itong pinupuno ng dinu- 
rog na batong-apog, pagkatapos ay nagpapaningas 
ng malakas na apoy sa apuyan na nasa paanan 


1038 


ng hurnuhan gamit ang mga tuyong sanga. Dahil 
malakas ang daloy ng hangin na pumapasok sa 
isang lagusan sa ilalim ng hurnuhan, tinatangay 
nito ang apoy papataas sa batong-apog, anupat pi- 
naiinit iyon hanggang sa maging apog. Karaniwa'y 
inaabot nang ilang araw ang prosesong ito.---Ting- 
nan ang APOG. 

Ang unang tuwirang pagtukoy ng Bibliya sa isang 
hurnuhan ay nasa Genesis 19:28. Doon, ginamit ang 
maitim at makapal na usok ng isang hurnuhan 
upang ilarawan ang tanawing nakita ni Abraham 
nang tumingin siya sa nasusunog na mga lunsod ng 
Sodoma at Gomorra at sa buong Distrito anupat na- 
masdan niya na “makapal na usok ang pumapailan- 
lang mula sa lupain tulad ng makapal na usok ng 
isang hurnuhan!” 

Nang magtipon ang mga Israelita sa paanan ng 
Bundok Sinai upang “salubungin ang tunay na 
Diyos,” kalakip sa kasindak-sindak na panooring na- 
kita nila ang pag-usok ng Bundok Sinai sa buong pa- 
libot nito, “sa dahilang si Jehova ay bumaba sa iba- 
baw niyaon na nasa apoy, at ang usok niyaon ay 
pumapailanlang na tulad ng usok ng isang hurnu- 
han, at ang buong bundok ay yumayanig nang ma- 
lakas.”--Exo 19:17, 18. 

Pinalilitaw ng salin ng King James Version sa 
2 Samuel 12:31 na “pinaraan ni David sa hurnuhan 
ng laryo” ang mga bihag na Ammonita, ngunit wa- 
ring ang diwa ng tekstong Hebreo, kung itutuwid 
ang isang titik, ay na “pinapaglingkod niya sila sa 
paggawa ng laryo.”--NW, AT; RS. 


HUSA. Alinman sa isang “anak” ni Ezer na 
mula sa tribo ni Juda o isang lunsod na si Ezer ang 
naging “ama” o “nagtatag.” (1Cr 4:1, 4) Kung ang 
Husa ay tumutukoy sa isang lunsod, malamang na 
iyon ang tahanan ng isa sa makapangyarihang 
mga lalaki ni David, si Sibecai, na marahil ay tina- 
wag ding Mebunai. (1Cr 27:11, ihambing ang 2Sa 
23:27: 1Cr 11:29.) Itinuturing ng ilan ang Husa bi- 
lang pangalan ng isang lunsod at iniuugnay ito sa 
Husan, mga 6 na km (3.5 mi) sa K ng Betlehem. 


HUSAI [posibleng pinaikling anyo ng Hasabias, 
nangangahulugang “Tinuos (Isinaalang-alang) ni 
Jehova"]. Isang matapat na Arkitang kaibigan ni 
Haring David na tumulong upang biguin ang paghi- 
himagsik ni Absalom. (1Cr 27:33) Matapos hapakin 
ang kaniyang mahabang damit at maglagay ng 
lupa sa ulo, sinalubong ni Husai ang tumatakas na 
hari sa Bundok ng mga Olibo. Sinunod niya ang 
mungkahi ni David na bumalik sa lunsod, magkun- 
waring matapat kay Absalom, magsikap na biguin 
ang payo ni Ahitopel, at palagiang magbalita kay 
David sa pamamagitan ng mga saserdoteng sina 
Zadok at Abiatar. (2Sa 15:30, 32-37) Sa pasimula ay 


1039 


naghinala si Absalom, ngunit nagtagumpay si Hu- 
sai na matamo ang pagtitiwala nito. (2Sa 16:16-19) 
Nang hingin ni Absalom ang opinyon ni Husai kung 
anong estratehiyang militar ang pinakamabuting 
gamitin, sinalungat ni Husai ang sinabi ni Ahitopel 
at inirekomenda ang isang pagkilos na sa katuna- 
yan ay magbibigay kay David ng panahon upang 
makapag-organisa. Iniharap ni Husai ang kaniyang 
ideya sa paraang magtitingin itong mas mabuti 
para kay Absalom at sa mga kasamahan nito kaysa 
sa payo ni Ahitopel na sumalakay sila kaagad. 
Pagkatapos ay sinabi ni Husai sa mga saserdote 
kung ano ang nangyari. (2Sa 17:1-16) Binigo ng 
payo ni Husai ang payo ni Ahitopel, gaya ng isina- 
mo ni David sa Diyos, at sa gayon ay 'nagpasapit si 
Jehova ng kapahamakan kay Absalom. "---2Sa 15:31, 
17:14: tingnan ang KAIBIGAN (Kaibigan [Kasamahan] 


ng Hari). 


IBANG TAO. Tingnan ang NANINIRAHANG DA- 
YUHAN. 
IBHAR [Piliin Nawa [Siya] ni Jehova]. Isa sa 


mga anak na ipinanganak kay Haring David sa Je- 
rusalem pagkatapos niyang ilipat doon ang kani- 
yang tirahan mula sa Hebron.--2Sa 5:13-15, 1Cr 
14:4, 5. 


IBLEAM [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “lamunin"]. Isang lunsod sa te- 
ritoryo ng Isacar ngunit iniatas sa Manases kasama 
ang mga sakop na bayan nito. Gayunman, hindi na- 
itaboy ng mga Manasita ang mga Canaanita mula 
sa Ibleam. (Jos 17:11-13, Huk 1:27) Waring ang Ib- 
leam din ang Bileam sa Manases na ibinigay sa mga 
Kohatitang Levita. (1Cr 6:70) Ngunit sa katulad na 
ulat, na bumabanggit ng mga lunsod ng mga Levi- 
ta sa teritoryo ng kalahati ng tribo ni Manases (Jos 
21:25), “Gat-rimon” ang mababasa sa halip na “Bi- 
leam” o “Ibleam.” Karaniwan na, ipinapalagay na 
ito'y isang pagkakamali ng eskriba, anupat mala- 
mang na ang “Gat-rimon,” na pangalan ng isang 
lunsod sa Dan, ay di-sinasadyang naulit mula sa ta- 
lata 24. 

Ipinapalagay na ang Ibleam ay ang Khirbet Bel'a- 
meh, na mga 18 km (11 mi) sa TTS ng Megido. 

Sa utos ni Jehu, si Haring Ahazias ng Juda ay si- 
naktan, malapit sa Ibleam, at nang maglaon ay na- 
matay. (2Ha 9:27) Ang dinastiya ni Jehu ay nagwa- 


IBON 


HUSAM. Isang katutubo ng lupain ng mga Te- 
manita na humalili kay Jobab bilang hari ng Edom. 
(Gen 36:31, 34, 35; 1Cr 1:45, 46) Ito ay noong “bago 
maghari ang sinumang hari sa mga anak ni Israel.” 
— 1Cr 1:43. 


HUSATITA [Ni (Kay) Husaj]. Isang tumatahan 
sa Husa o marahil ay isang inapo ni Husa.—2Sa 
21:18; 23:8, 27; 1Cr 11:26, 29; 20:4; 27:1, 11. 


HUSIM. 


1. Anak ni Dan (Gen 46:23), maliwanag na tina- 
wag na Suham sa Bilang 26:42. 

2. Isang katawagang ibinigay sa mga anak ni 
Aher na mula sa tribo ni Benjamin.—1Cr 7:6, 12. 

3. Asawa ng Benjamitang si Saharaim at ina nina 
Abitub at Elpaal.--ICr 8:1, 8, 11. 


HYKSOS. 


Tingnan ang EHIPTO, EHIPSIYO. 


kas nang paslangin si Zacarias sa Ibleam (ayon sa 
edisyon ni Lagarde ng LXX).--2Ha 15:10-12, JB, 
NW, RS. 


IBNEIAS [SiJehova ay Nagtayo]. Anak ni Jero- 
ham; isang Benjamitang ulo ng isang sambahayan 
sa panig ng ama na bumalik mula sa pagkatapon sa 
Babilonya.—1Cr 9:1-3, 7-9. 


IBNIAS [Si Jehova ay Nagtayo]. Isang Benjami- 
ta, ninuno ng isang Mesulam.— 1Cr 9:7, 8. 


IBON. Ang mga ibon ay mga hayop na may gu- 
lugod at balahibo, mainit ang dugo, at oviparous, 
samakatuwid nga, nangingitlog. Sa Bibliya, mga 
300 ulit na tinukoy ang mga ibon, anupat mga 
30 iba't ibang uri ang espesipikong binanggit. Tinu- 
koy ang paglipad nila, na kadalasan ay upang taka- 
san ang kanilang mga kaaway (Aw 11:1; Kaw 26:2, 
27:8; Isa 31:5: Os 9: 11), ang pagdapo nila sa mga pu- 
nungkahoy (Aw 104:12, Mat 13:32), ang pamumu- 
gad nila (Aw 84:3, Eze 31:6), ang paggamit sa kani- 
la, partikular na ang mga inakay na kalapati at mga 
batu-bato, bilang hain (Lev 1:14, 14:4-7, 49-53) at 
bilang pagkain (Ne 5:18), pati na ang kanilang mga 
itlog (Isa 10:14, Luc 11:11, 12): at ang paglalaan at 
pangangalaga sa kanila ng Diyos (Mat 6:26, 10:29; 
ihambing ang Deu 22:6, 7). 

Ang mga ibon ay kabilang sa pinakaunang buhay 
na mga kaluluwa dito sa lupa, anupat umiral sila no- 
ong ikalimang “araw” ng paglalang kasama ang 


IBON 


mga nilalang sa dagat. (Gen 1:20-23) Sa mga pang- 
kalahatang termino na ginagamit sa Bibliya upang 
tumukoy sa mga ibon, ang pinakamalimit lumitaw 
ay ang salitang Hebreo na (ohph, na hinalaw sa pan- 
diwang “lumipad” at pangunahin nang nanganga- 
hulugang “lumilipad na nilalang.” (Gen 1:20) Ayon 
kay G. R. Driver, ang (ohph ay “waring naglalara- 
wan sa may-ritmong pagpagaspas ng mga pakpak 
sa hangin at ang pag-usad na resulta niyaon.” (Pal- 
estine Exploration Quarterly, London, 1955, p. 5) 
Ang terminong ito ay hindi lamang tumutukoy sa 
lahat ng ibon (Gen 9:10: Lev 1:14: 7:26), kabilang na 
ang pugo (Aw 78:27: ihambing ang Exo 16:13) at 
ang mga ibong kumakain ng bangkay (1Sa 17:44, 
46, 2Sa 21:10), kundi maaari ring tumukoy sa mga 
insektong may pakpak, na kabilang sa mga “nagku- 
kulupong [sa Heb, she'rets]" may-pakpak na nila- 
lang. (Lev 11:20-23, Deu 14:19, tingnan ang NAGKU- 
KULUPON, BAGAY NA.) Ang Hebreong tsip:pohr” ay 
lumilitaw rin sa maraming teksto at ito ay isang 
panlahatang termino na kumakapit sa lahat ng ibon. 
(Gen 7:14) Ang ikatlong terminong Hebreo, @'yit, 
ay ikinakapit lamang sa mga ibong maninila. Ang 
pananalitang “matatabang ibon” sa 1 Hari 4:23 sa 
BSP ay tinatalakay sa artikulong KAKOK. 

Ang sumusunod na mga termino ay masusum- 
pungan sa Griegong Kasulatan: or'ne-on, nanganga- 
hulugan lamang ng “ibon” (Apo 18:2): petei:non” at 
ptenos’, kapuwa literal na nangangahulugang “lu- 
milipad.” (Ro 1:23, 1Co 15:39, ihambing ang Int.) Sa 
Gawa 17:18, ang apostol na si Pablo ay tinawag na 
'daldalero ng mga pilosopong taga-Atenas. Ang 
salitang Griego rito (spermolo'gos) ay ikinapit sa 
isang ibon na tumutuka ng mga binhi, samantalang 
sa makasagisag na paraan ay ginamit naman ito 
upang tukuyin ang isang tao na namumulot ng 
mga pira-piraso sa pamamagitan ng pamamalimos 
o pagnanakaw, o gaya sa kasong nabanggit, isa na 
nag-uulit-ulit ng mga pira-pirasong kaalaman, anu- 
pat nagngangangawa ng mga bagay na walang say- 
say. 

Ang isang masusing pag-aaral tungkol sa mga 
ibon ay nagbibigay ng nakakukumbinsing patotoo 
hinggil sa turo ng Bibliya na sila ay nilalang ng 
Diyos. Bagaman ang mga ibon at mga reptilya ay 
kapuwa oviparous, ang mga reptilya ay malamig 
ang dugo at karaniwan nang makukupad, samanta- 
lang ang mga ibon naman ay mainit ang dugo at 
kabilang sa mga pinakaaktibong nilalang sa lupa; 
napakabilis din ng pintig ng kanilang puso. Ang 
pangmalas ng mga ebolusyonista na ang mga kalis- 
kis at mga biyas sa unahan ng mga reptilya ay na- 
ging mabalahibong mga pakpak nang bandang huli 
ay kathang-isip lamang at walang saligan. Baga- 
man ang mga fosil ng mga ibon na tinatawag ng 


1040 


mga siyentipiko na Archaeopteryx (o, sinaunang 
pakpak) at Archaeornis (o, sinaunang ibon) ay may 
mga ngipin at isang mahabang buntot na may gu- 
lugod, makikita rin na ang mga iyon ay nababalu- 
tan ng balahibo, may mga paang pandapo, at may 
tunay na mga pakpak. Walang umiiral na mestisong 
mga ispesimen, na kakikitaan ng mga kaliskis na 
nagiging mga balahibo o ng mga paa sa unahan 
na nagiging mga pakpak, upang sumuporta ka- 
hit bahagya man lamang sa teoriya ng ebolusyon. 
Gaya ng sinabi ng apostol na si Pablo, iba ang “la- 
man” ng mga ibon sa iba pang mga nilalang sa lupa. 
--1Co 15:39. 

Tinawagan ng salmista ang “mga ibong may pak- 
pak” na purihin si Jehova (Aw 148:1, 10), at nagaga- 
wa nila ito sa pamamagitan ng kanila mismong 
kayarian at ng masalimuot na pagkakadisenyo sa 
kanila. Ang isang ibon ay maaaring may 1,000 
hanggang mahigit na 20,000 balahibo. Gayunman, 
ang bawat balahibo ay binubuo ng isang tangkay 
na tinutubuan ng daan-daang barb na bumubuo 
naman ng masisinsing sanga-sanga, anupat ba- 
wat barb ay may ilang daang mas maliliit na bar- 
bule at ang bawat barbule ay may daan-daang 
barbicel at hooklet. Kaya naman tinatayang ang 
isang anim-na-pulgadang balahibo ng pakpak ng 
isang kalapati ay may daan-daang libong barbule at 
milyun-milyong barbicel. Ang mga prinsipyo ng 
aerodynamics na inilakip sa mga pakpak at disenyo 
ng katawan ng mga ibon ay mas masalimuot at 
mas mahusay kaysa sa disenyo ng makabagong- 
panahong mga sasakyang panghimpapawid. Dahil 
sa hungkag na mga buto ng ibon, ito ay maga- 
an. Halimbawa, maaaring tumimbang lamang nang 
mga 110 g (4 onsa) ang kalansay ng isang frigate 
bird na ang nakabukang mga pakpak ay may kabu- 
uang haba na 2 m (7 piye). Ang ilang buto ng pak- 
pak ng malalaking ibong pumapaimbulog ay may- 
roon pa ngang mga suportang tulad-sepo, gaya ng 
mga strut o suhay na nasa loob ng mga pakpak 
ng eroplano, sa loob ng hungkag na mga bahagi 
nito. 

Noong panahon ng Baha, nagpasok si Noe sa arka 
ng pares-pares na mga ibon “ayon sa kani-kanilang 
uri” upang mapanatiling buhay ang mga ito. (Gen 6: 
7, 20; 7:3, 23) Hindi matiyak kung ilang iba't ibang 
“uri” ng ibon ang umiiral noon, yamang naglaho na 
ang ilang uri ng ibon maging nitong kalilipas na 
mga panahon. Gayunman, kapansin-pansin na sa 
talaan ng mga ibon ayon sa makabagong-panahong 
siyentipikong klasipikasyon na iniharap sa The New 
Encyclopædia Britannica (1985, Tomo 15, p. 14- 
106), may kabuuang bilang lamang na 221 “pamil- 
ya” ng mga ibon, kasama na ang ilan na sa ngayon 
ay naglaho na o kilala na lamang sa anyong fosil. 


1041 


Sabihin pa, may libu-libong iba't ibang uri na kabi- 
lang sa mga “pamilya” na ito.--Tingnan ang ARKA 
Blg. 1. 

Pagkatapos ng pangglobong Baha, naghandog si 
Noe ng “malilinis na lumilipad na nilalang” kasama 
ng mga hayop bilang isang hain. (Gen 8:18-20) 
Mula noon ay ipinahintulot ng Diyos na mapabilang 
ang mga ibon sa mga kinakain ng tao, huwag la- 
mang kakainin ang dugo. (Gen 9:1-4: ihambing 
ang Lev 7:26, 17:13.) Samakatuwid, maliwanag na 
ang ‘pagiging malinis’ ng ilang ibon noong pana- 
hong iyon ay nauugnay sa kung ano ang itinakda ng 
Diyos bilang katanggap-tanggap ihain: ipinakikita 
ng rekord ng Bibliya na, may kinalaman sa pagga- 
mit sa mga ito bilang pagkain, walang ibon ang iti- 
nalagang “marumi” hanggang noong ibigay ang Ka- 
utusang Mosaiko. (Lev 11:13-19, 46, 47: 20:25; Deu 
14:11-20) Ang mga salik na batayan kung aling 
mga ibon ang itinalagang “marumi” sa seremonyal 
na paraan ay hindi espesipikong binabanggit sa Bib- 
liya. Kaya naman, bagaman ang karamihan sa mga 
itinalagang marumi ay mga ibong maninila o mga 
kumakain ng bangkay, hindi naman lahat ay gayon. 
(Tingnan ang ABUBILYA.) Inalis ang pagbabawal na 
ito pagkatapos na maitatag ang bagong tipan, gaya 
ng nilinaw ng Diyos kay Pedro sa isang pangitain. 
--Gaw 10:9-15. 

Sa ilang kaso, mahirap matukoy ang mga ibon 
na espesipikong binabanggit sa Bibliya. Karaniwang 
nakatutulong sa mga leksikograpo ang salitang- 
ugat ng pangalan na kadalasan nang naglalarawan 
sa ibon, ang mga pahiwatig sa konteksto may kina- 
laman sa mga ugali at tirahan ng ibon, at ang pag- 
mamasid sa mga ibon na kilalang matatagpuan sa 
mga lupain ng Bibliya. Sa maraming kaso, pinanini- 
walaan na ang mga pangalan ay onomatopoeic, sa- 
makatuwid nga, ginagaya ang tunog na nililikha ng 
ibon. 

Dahil iba-iba ang topograpiya ng Palestina, mula 
sa malalamig na taluktok ng bundok hanggang sa 
napakaiinit na libis at mula sa tigang na mga disyer- 
to hanggang sa tabing-dagat na mga kapatagan, na 
pawang malapit sa TS sulok ng Dagat Mediteraneo, 
ito ay sentro ng napakarami at sari-saring uri ng 
mga ibon. Ang Bundok Hermon, sa H, ay nababalu- 
tan ng niyebe sa kalakhang bahagi ng taon, saman- 
talang ang rehiyon naman mga 200 km (125 mi) sa 
dakong T sa kahabaan ng mababang Libis ng Jor- 
dan at malapit sa Dagat na Patay ay mainit at tropi- 
kal. Ang bawat sonang ito ay may mga ibon na ka- 
tangi-tangi sa kapaligiran nito, alinman sa alpino 
o tropikal, gayundin sa mga sonang may katamta- 
mang klima at sa mga disyertong rehiyon. (Aw 
102:6: 104:16, 17) Karagdagan pa, ang Palestina ay 
nasa isa sa mga pangunahing ruta ng pandarayu- 


IBON 


han na tinatahak taun-taon ng mga ibon (siguana, 
batu-bato, pugo, sibad, langay-langayan, tarat, ka- 
kok, at iba pa) na naglalakbay patungo sa H mula sa 
Aprika kapag tagsibol o patungo sa T mula sa Euro- 
pa at Asia kapag taglagas. (Sol 2:11, 12; Jer 8:7) 
Kaya naman may ilang pagkakataon sa loob ng 
isang taon na tinatayang mga 470 uri ng ibon ang 
matatagpuan sa Palestina. Dahil sa pagkasira ng 
mga kagubatan at mga pananim sa Palestina sa 
paglipas ng mga siglo, malamang na noong pana- 
hon ng Bibliya ay mas malaki pa ang populasyon ng 
mga ibon doon. 

Partikular na kapansin-pansin ang malaking bi- 
lang ng mga ibong maninila (sa Heb., @'yit) na ma- 
tatagpuan sa Palestina, kabilang na ang agila, lawin, 
halkon, at buwitre. Noong panahon ni Abraham, 
may mga ibong maninila na nagtangkang bumaba 
sa inihahain niyang mga hayop at ibon, anupat na- 
pilitan siyang bugawin ang mga iyon hanggang sa 
paglubog ng araw. (Gen 15:9-12, ihambing ang 
2Sa 21:10.) Sa paghahanap nila ng pagkain, ang mga 
ibong ito ay umaasa sa kanilang napakatalas na 
telescopic na paningin, sa halip na sa kanilang ma- 
hinang pang-amoy. 

Ang malimit makitang pagkukumpulan ng mga 
ibon sa isang bangkay ay madalas tukuyin bilang 
malagim na babala sa kaaway (1Sa 17:44, 46), at pa- 
ulit-ulit na binabanggit sa makahulang mga babala 
na kinasihan ng Diyos laban sa bansang Israel at 
sa mga tagapamahala nito (Deu 28:26, 1Ha 14:11, 
21:24: Jer 7:33, 15:3) at gayundin sa mga banya- 
gang bansa. (Isa 18:1, 6; Eze 29:5, 32:4) Kaya na- 
man, ang isa na ginamit ni Jehova upang maglapat 
ng kahatulan ay makasagisag na inilarawan bilang 
isang “ibong maninila.” (Isa 46:11) Ang pananaha- 
nan ng mga ibong mahilig mag-isa sa isang lunsod 
o lupain (Isa 13:19-21, ihambing ang Apo 18:2) 
o ang paglalaho roon ng lahat ng ibon (Jer 4:25-27, 
9:10: 12:4, Os 4:3, Zef 1:3) ay nagpapahiwatig ng 
pagkatiwangwang. Ang proklamasyong nananawa- 
gan sa lahat ng mga ibon na magtipon upang mag- 
piging sa mga bangkay ni Gog ng Magog at ng 
kaniyang pulutong (Eze 39:1-4, 17-21) ay katulad 
niyaong nakaulat sa Apocalipsis kung saan ang mga 
bangkay ng mga tagapamahala ng mga bansa at ng 
mga hukbo nila ay magiging pagkain ng “lahat ng 
mga ibon na lumilipad sa kalagitnaan ng langit,” na 
resulta ng gagawing pagpuksa ni Kristo Jesus bi- 
lang Hari.--Apo 19:11-21, ihambing ito sa nakaaa- 
liw na mga salita ng Diyos sa kaniyang bayan, sa Os 
2:18-20. 

Ang pagsamba sa mga ibon bilang kumakatawan 
sa tunay na Diyos ay ipinagbawal sa bansang Israel 
(Deu 4:15-17) ngunit naging prominente ang ga- 
yong gawain sa mga bansang pagano, partikular na 


IBRI 


sa Ehipto. (Ro 1:23) Daan-daang momya ng mga 
ibon ang natagpuan sa mga libingan sa Ehipto, pa- 
ngunahin na niyaong mga ibong gaya ng halkon, 
buwitre, at ibis, na pawang sagrado sa mga Ehipsi- 
yo. Sa Ehipsiyong hieroglyphics, mga 22 iba't ibang 
sagisag ng ibon ang makikita. 


IBRI [Isang Hebreo]. Anak ni Jaazias: isang Me- 
raritang Levita noong panahon ni Haring David. 
--ICr 24:27, 30, 31. 


IBSAM [Pinabanguhan: Langis ng Balsamo; Ba- 
ngong Espesya]. Isa sa mga anak ni Tola, isang ulo 
sa panig ng ama na mula sa tribo ni Isacar.---1Cr 
7:1, 2. 


IBZAN. Ang humalili kay Jepte bilang hukom 
ng Israel. Si Ibzan ay ama ng 30 anak na lalaki at 30 
anak na babae, na nagpapahiwatig na isa siyang po- 
ligamo at isa ring taong maykaya sa buhay. Kumu- 
ha siya ng 30 anak na babae bilang mga asawa para 
sa kaniyang mga anak na lalaki. Pagkatapos maghu- 
kom nang pitong taon, si Ibzan ay namatay at 
inilibing sa kaniyang tinubuang lunsod ng Bet- 
lehem, malamang na ang Betlehem sa Zebulon. 
--Huk 12:7-10, Jos 19:10, 14, 15; tingnan ang BETLE- 
HEM Blg. 2. 


ICABOD [Nasaan ang Kaluwalhatian?]. Anak ni 
Pinehas na isinilang pagkamatay ni Pinehas, kapa- 
tid ni Ahitub, apo ng mataas na saserdoteng si Eli. 
Ang pangalang Icabod, na ibinigay sa kaniya ng ka- 
niyang naghihingalong ina noong isilang siya, ay 
nangangahulugang ang kaluwalhatian ay lumisan 
sa Israel dahil sa pagkabihag ng Kaban at sa pagka- 
matay nina Pinehas at Eli.---1Sa 4:17-22, 14:3. 


ICONIO. Isang sinaunang lunsod ng Asia Minor 
na mga 1,027 m (3,370 piye) ang taas mula sa ka- 
pantayan ng dagat. Ang Iconio ay kilala sa kasalu- 
kuyan bilang Konya (Konia), mga 240 km (150 mi) 
sa T ng Ankara sa TK gilid ng gitnang talampas ng 
Turkey. Noong unang siglo C.E., ang Iconio ay isa sa 
mga pangunahing lunsod sa Romanong probinsiya 
ng Galacia at nasa mismong pangunahing ruta ng 
kalakalan mula sa Efeso patungong Sirya. 

Ang lunsod ay nagkaroon ng maimpluwensiyang 
populasyong Judio. Sina Pablo at Bernabe, pagkata- 
pos silang mapilitang lisanin ang Antioquia ng Pisi- 
dia, ay nangaral sa lunsod ng Iconio at sa sinagoga 
nito, at doon ay natulungan nila ang maraming Ju- 
dio at Griego na maging mga mananampalataya. 
Ngunit nang pagtangkaan silang batuhin, tumakas 
sila mula sa Iconio patungong Listra. Gayunman, di- 
nagtagal ay dumating sa Listra ang mga Judio mula 
sa Antioquia at Iconio at sinulsulan ng mga ito ang 
mga pulutong doon anupat binato nila si Pablo. Pag- 


1042 


katapos nito, sina Pablo at Bernabe ay pumaroon sa 
Derbe at saka sila lakas-loob na bumalik sa Listra, 
Iconio, at Antioquia, anupat pinalakas nila ang mga 
kapatid at nag-atas sila ng “matatandang lalaki” 
upang manungkulan sa mga kongregasyong naita- 
tag sa mga lunsod na ito.--Gaw 13:50, 51, 14:1-7, 
19-23. 

Nang maglaon, pagkatapos bumangon ang usapin 
ng pagtutuli at malutas ito ng mga apostol at mata- 
tandang lalaki ng kongregasyon sa Jerusalem, ma- 
aaring dinalaw muli ni Pablo ang Iconio. Noong 
ikalawang paglalakbay na ito bilang misyonero isi- 
nama ni Pablo si Timoteo, isang kabataang lalaki na 
may mainam na reputasyon sa mga kapatid sa List- 
ra at Iconio.---Gaw 16:1-5, 2Ti 3:10, 11. 

Ang Iconio ay nasa hanggahan sa pagitan ng Fri- 
gia at Licaonia. Maaaring ito ang dahilan kung bakit 
itinakda ito ng ilang sinaunang manunulat, kabilang 
na sina Strabo at Cicero, sa Licaonia, samantalang 
tinawag ito ni Xenophon bilang huling lunsod ng 
Frigia. Mula sa heograpikong pangmalas, ang Iconio 
ay bahagi ng Licaonia, ngunit gaya ng ipinahihiwa- 
tig ng mga tuklas sa arkeolohiya, ang kultura at pa- 
nanalita nito ay mula sa Frigia. Ipinakikita ng mga 
inskripsiyong natagpuan sa lugar na ito noong 1910 
na Frigiano ang wikang ginamit dito sa loob ng 
dalawang siglo pagkamatay ni Pablo. Kaya nga, 
angkop lamang na hindi inilakip ng manunulat ng 
Mga Gawa ang Iconio bilang bahagi ng Licaonia, 
kung saan “wikang Licaonia” ang sinasalita.---Gaw 
14:6, 11. 


IDALA. Isang lunsod ng Zebulon sa hangganan 
nito. (Jos 19:14-16) Bagaman hindi alam kung saan 
ang eksaktong lokasyon nito, ipinapalagay ng ilan 
na ang Idala ay ang Khirbet el-Huwarah, na 1.5 km 
(1 mi) sa TK ng iminumungkahing lokasyon ng Bet- 
lehem sa Zebulon. 


IDBAS [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “pulot-pukyutan"]. Isang lalaki ng Juda, ma- 
liwanag na anak ng tagapagtatag ng Etam.--1Cr 
4:1, 3; tingnan ang ETAM Blg. 3. 


IDO [1-5: pinaikling anyo ng Adaias, nangangahu- 
lugang “Ginayakan ni Jehova [ang nagtataglay ng 
pangalan]']. 

1. Anak ni Joa, isang Levita na mula sa pamilya 
ni Gersom.---1Cr 6:19-21. 

2. Ama ni Ahinadab, ang nagsilbing kinatawan 
sa pagkain ni Solomon sa Mahanaim.---1Ha 4:7, 14. 

3. Isang tagapangitain na ang mga isinulat ay si- 
nangguni ng tagapagtipon ng Mga Cronica para sa 
impormasyon may kinalaman sa mga haring sina 
Solomon, Rehoboam, at Abias. Ang mga isinulat ni 
Ido ay tinutukoy bilang isang “paghahayag,” isang 


1043 


“komentaryo,” o isang “midrash. “---2Cr 9:29, 12:15, 
13:22, tlb sa Rbi8. 

4. Ama ni Berekias at lolo ng propetang si Zaca- 
rias. (Ezr 5:1, 6:14, Zac 1:1, 7) Maaaring ang Ido ring 
ito ang Blg. 5. 

5. Isang saserdote na nakatalang kabilang sa 
mga bumalik sa Jerusalem kasama ni Zerubabel no- 
ong 537 B.C.E. Noong mga araw ng mataas na sa- 
serdoteng si Joiakim, ang ulo ng sambahayan ni Ido 
sa panig ng ama ay si Zacarias. (Ne 12:1,4, 12, 16) 
Maaaring siya rin ang Blg. 4. 

6. [posibleng mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “purihin, o mula sa ibang sali- 
tang-ugat na nangangahulugang “alamin"]. Anak 
ng isang Zacarias, prinsipe ng kalahati ng tribo ni 
Manases sa Gilead noong panahon ni Haring David. 
— 1Cr 27:21, 22. 

7. Ulo ng mga Netineong alipin sa templo na na- 
ninirahan sa Casipia, na ang 220 sa kanila ay suma- 
ma kay Ezra patungong Jerusalem noong 488 B.C.E. 
--Fzr 8:17, 20. 


IDOLO, IDOLATRIYA. Ang idolo ay isang 
imahen, isang wangis ng anumang bagay, o isang 
sagisag na pinag-uukulan ng masidhing debosyon, 
maaaring ito'y isang bagay na materyal o imahina- 
syon lamang. Sa pangkalahatan, ang idolatriya ay 
pagpapakundangan, pag-ibig, pagsamba, o pagpipi- 
tagan sa idolo. Kadalasan na, ang pinag-uukulan ng 
idolatriya ay isang tunay o ipinapalagay lamang 
na nakatataas na kapangyarihan, ang kapangyari- 
hang iyon ay maaaring pinaniniwalaang may bu- 
hay (gaya ng isang tao, isang hayop, o isang orga- 
nisasyon) o kaya'y walang buhay (gaya ng isang 
puwersa o isang walang-buhay na bagay sa kalika- 
san). Ang idolatriya ay karaniwan nang may sinu- 
sunod na pormalidad, seremonya, o ritwal. 

Kadalasan nang itinatampok ng mga terminong 
Hebreo na ginamit para sa mga idolo ang pinagmu- 
lan at ang kawalang-kabuluhan ng mga idolo, o ma- 
aaring ang mga terminong ito ay mapanghamak. 
Kabilang sa mga ito ang mga salita na isinalin bi- 
lang “inukit o nililok na imahen” (sa literal, isang ba- 
gay na inukit): “binubong estatuwa, imahen, o idolo” 
(sa literal, isang bagay na hinulma o ibinuhos): 
“kakila-kilabot na idolo”, “walang-kabuluhang ido- 
lo” (sa literal, kawalang-kabuluhan): at “karumal- 
dumal na idolo.” “Idolo” ang karaniwang salin ng sa- 
litang Griego na eido-lon. 

Hindi Lahat ng Imahen ay Idolo. Ang kau- 
tusan ng Diyos na huwag gumawa ng mga imahen 
(Exo 20:4, 5) ay hindi nangangahulugang ipinagba- 
wal ang paggawa ng lahat ng uri ng larawan at es- 
tatuwa. Ipinahihiwatig ito ng utos ni Jehova nang 
dakong huli na igawa ng dalawang ginintuang keru- 


IDOLO, IDOLATRIYA 


bin ang takip ng Kaban at burdahan ng mga wangis 
ng kerubin ang panloob na pantakip na sampung te- 
lang pantolda para sa tabernakulo at ang kurtinang 
naghihiwalay sa dakong Banal at sa Kabanal-bana- 
lan. (Exo 25:18: 26:1, 31, 33) Gayundin, ang loob ng 
templo ni Solomon, na ang arkitektural na mga pla- 
no ay ibinigay ng Diyos kay David (1Cr 28:11, 12), 
ay pinalamutian ng nililok na inukit na mga keru- 
bin, mga larawan ng puno ng palma, at mga bulak- 
lak. Dalawang kerubin na yari sa kahoy ng punong- 
langis na kinalupkupan ng ginto ang nakatayo sa 
loob ng Kabanal-banalan ng templong iyon. (1Ha 6: 
23, 28, 29) Ang binubong dagat ay nakapatong sa 
12 torong tanso, at ang mga panggilid na dingding 
ng mga karwaheng tanso ng templo ay pinalamuti- 
an ng mga larawan ng mga leon, mga toro, at mga 
kerubin. (1Ha 7:25, 28, 29) Labindalawang leon ang 
nakahanay sa mga baytang na paakyat sa trono ni 
Solomon.---2Cr 9:17-19. 

Gayunman, ang mga wangis na ito ay hindi mga 
idolo na sinamba. Ang mga nanunungkulang saser- 
dote lamang ang nakakakita sa mga wangis na nasa 
loob ng tabernakulo at yaong mga nasa loob ng 
templo. Tanging ang mataas na saserdote ang na- 
kapapasok sa Kabanal-banalan, at iyan ay tuwing 
Araw ng Pagbabayad-Sala lamang. (Heb 9:7) Kaya 
naman hindi nasilo ang mga Israelita na sambahin 
ang mga ginintuang kerubin sa santuwaryo. Pangu- 
nahin na, ang mga iyon ay nagsilbing paglalarawan 
ng makalangit na mga kerubin. (Ihambing ang Heb 
9:23, 24.) Hindi dapat sambahin ang mga iyon ya- 
mang ang mga anghel mismo ay hindi dapat sam- 
bahin.---Col 2:18: Apo 19:10: 22:8, 9. 

Sabihin pa, may mga panahon na ginawang mga 
idolo ang mga imahen, bagaman ang mga iyon ay 
hindi nilayon para sambahin. Ang tansong serpi- 
yente na ginawa ni Moises sa ilang ay sinamba nang 
dakong huli, kaya naman pinagdurug-durog ito ng 
tapat na si Haring Hezekias. (Bil 21:9; 2Ha 18:1, 4) 
Ang epod na ginawa ni Hukom Gideon ay naging 
“silo” sa kaniya at sa kaniyang sambahayan.---Huk 
8:27. 

Mga Imahen Bilang Pantulong sa Pagsamba. 
Hindi pinahihintulutan ng Kasulatan ang paggamit 
ng mga imahen sa pakikipag-usap sa Diyos sa pana- 
langin. Ang gayong gawain ay salungat sa simulain 
na yaong mga nais maglingkod kay Jehova ay dapat 
sumamba sa kaniya sa espiritu at katotohanan. (Ju 
4:24: 2Co 4:18, 5:6, 7) Hindi niya ipinahihintulot na 
haluan ng idolatrosong mga gawain ang tunay na 
pagsamba, gaya ng ipinakikita ng paghatol niya sa 
pagsamba sa guya, bagaman ang kaniyang panga- 
lan ay iniugnay roon ng mga Israelita. (Exo 32:3-10) 
Hindi babahaginan ni Jehova ng kaniyang kaluwal- 
hatian ang mga nililok na imahen.---Isa 42:8. 


IDOLO, IDOLATRIYA 


Walang iniulat ang Kasulatan na ang tapat na 
mga lingkod ni Jehova ay gumamit ng mga pantu- 
long kapag nananalangin sa Diyos o na sila'y naki- 
bahagi sa isang anyo ng relatibong pagsamba. Sabi- 
hin pa, maaaring itawag-pansin ng ilan ang Hebreo 
11:21, na ayon sa Katolikong Douay Version ay ka- 
babasahan: “Sa pananampalataya, si Jacob, noong 
mamamatay na, ay nagpala sa bawat isa sa mga 
anak na lalaki ni Jose, at sumamba sa puno ng ka- 
niyang tungkod.” Sa isang talababa ng kasulatang 
ito, sinasabing si Jacob ay nag-ukol ng relatibong 
pagpaparangal at pagpapakundangan sa puno ng 
tungkod ni Jose, at pagkatapos ay binanggit ang ga- 
nitong komento: “Binago ng ilang tagapagsalin, na 
hindi sang-ayon sa relatibong pagpaparangal na ito, 
ang teksto, nang isalin nila iyon nang ganito: su- 
mamba siya, na nakahilig sa puno ng kaniyang bas- 
ton.” Gayunman, sa halip na isang pagbago sa teks- 
to, gaya ng iginigiit ng talababang ito, ang huling 
nabanggit na salin at ang mga saling kahawig nito 
ay kasuwato ng diwa ng tekstong Hebreo sa Gene- 
sis 47:31 at sinunod pa nga ito ng ilang saling Kato- 
liko, kasama na ang The Jerusalem Bible. 

Mga Anyo ng Idolatriya. Kabilang sa mga 
gawa ng idolatriya na binanggit sa Bibliya ang kari- 
ma-rimarim na mga gawaing gaya ng seremonyal 
na pagpapatutot, paghahain ng mga anak, paglala- 
sing, at paghihiwa sa sarili hanggang sa mapadanak 
ang dugo. (1Ha 14:24: 18:28, Jer 19:3-5: Os 4:13, 14, 
Am 2:8) Pinakundanganan ang mga idolo sa pama- 
magitan ng pagkain at pag-inom bilang parangal sa 
mga iyon sa panahon ng mga kapistahan o mga se- 
remonya (Exo 32:6, 1Co 8:10), ng pagyukod at pag- 
hahain sa mga iyon, ng pag-awit at pagsasayaw sa 
harap ng mga iyon, at ng paghalik pa nga sa mga 
iyon. (Exo 32:8, 18, 19: 1Ha 19:18, Os 13:2) Isinaga- 
wa rin ang idolatriya sa pamamagitan ng pagha- 
handa ng isang mesa na may pagkain at inumin 
para sa huwad na mga diyos (Isa 65:11), ng pagga- 
wa ng mga handog na inumin, mga haing tinapay, 
at haing usok (Jer 7:18, 44:17), at ng pagtangis sa 
relihiyosong seremonya (Eze 8:14). Ang ilang gawa- 
in, gaya ng pagtatato sa balat, pagkukudlit ng mga 
hiwa sa katawan, pagpapakalbo ng noo, paggupit 
sa buhok sa gilid ng mukha, at pagsira sa dulo ng 
balbas, ay ipinagbawal ng Kautusan, posibleng dahil 
iniuugnay ang mga ito sa idolatrosong mga gawain 
na laganap sa karatig na mga bayan.--Lev 19:26- 
28, Deu 14:1. 

Nariyan din ang mas tusong mga anyo ng idola- 
triya. Ang kaimbutan ay idolatriya (Col 3:5), ya- 
mang ang pagmamahal ng isang indibiduwal sa 
Maylalang ay inaagaw ng bagay na kaniyang pinag- 
nanasahan, at sa diwa, iyon ay nagiging idolo. Sa 
halip na maglingkod sa Diyos na Jehova nang may 
katapatan, ang isang tao ay maaaring maging alipin 


1044 


ng kaniyang tiyan, samakatuwid nga, ng makala- 
mang pagnanasa o pita, at maaaring ito ang maging 
kaniyang diyos. (Ro 16:18, Fil 3:18, 19) Yamang ang 
pag-ibig sa Maylalang ay ipinakikita sa pamamagi- 
tan ng pagkamasunurin (1Ju 5:3), ang paghihimag- 
sik at pagkilos nang may kapangahasan ay maitutu- 
lad sa mga gawa ng idolatriya.-- 1Sa 15:22, 23. 

Idolatriya Bago ang Baha. Nagsimula ang 
idolatriya sa di-nakikitang dako ng mga espiritu. 
Isang maluwalhating espiritung nilalang ang tinu- 
buan ng mapag-imbot na pagnanasang maging ka- 
tulad ng Kataas-taasan. Napakatindi ng kaniyang 
pagnanasa anupat nailayo siya nito sa kaniyang 
Diyos na si Jehova, at ang kaniyang idolatriya ang 
nagtulak sa kaniya na maghimagsik.--Job 1:6-11: 
1Ti 3:6, ihambing ang Isa 14:12-14: Eze 28:13- 
15, 17. 

Sa katulad na paraan, si Eva ang naging unang 
taong mananamba sa idolo nang imbutin niya ang 
ipinagbabawal na bunga, anupat inakay siya ng ma- 
ling pagnanasang iyon na suwayin ang utos ng 
Diyos. Nang pahintulutan naman ni Adan na ma- 
ging kaagaw ng pag-ibig niya kay Jehova ang kani- 
yang sakim na pagnanasa at pagkatapos ay sumu- 
way siya sa Diyos, nagkasala rin siya ng idolatriya. 
--Gen 3:6, 17. 

Mula noong paghihimagsik sa Eden, kakaunti la- 
mang ang mga taong hindi nasangkot sa idolatriya. 
Noong panahong nabubuhay ang apo ni Adan na si 
Enos, lumilitaw na ang mga tao ay nagsagawa ng 
isang anyo ng idolatriya. “Nang panahong iyon pi- 
nasimulan ang pagtawag sa pangalan ni Jehova.” 
(Gen 4:26) Ngunit maliwanag na hindi ito pagtawag 
kay Jehova taglay ang pananampalataya, na gaya 
ng ginawa ng matuwid na si Abel maraming taon 
bago nito anupat dahil doon ay namatay siya bilang 
isang martir sa kamay ng kaniyang kapatid na si 
Cain. (Gen 4:4, 5, 8) Waring ang pinasimulan noong 
mga araw ni Enos ay isang huwad na anyo ng pag- 
samba kung saan ang pangalan ni Jehova ay gina- 
mit sa maling paraan o ikinapit nang di-wasto. Ma- 
aaring ang pangalan ni Jehova ay ikinapit ng mga 
tao sa kanilang sarili o sa ibang mga tao (na sa pa- 
mamagitan ng mga iyon ay pakunwari silang lu- 
malapit sa Diyos sa pagsamba), o kaya'y ikinapit nila 
ang banal na pangalan sa mga bagay na idolo (bi- 
lang nakikita at nahahawakang pantulong sa kani- 
lang pagsamba sa di-nakikitang Diyos). 

Hindi isinisiwalat ng rekord ng Bibliya kung gaa- 
no kalubha ang idolatriya mula noong mga araw ni 
Enos hanggang noong Baha. Tiyak na patuloy na 
sumama ang kalagayan, sapagkat noong mga araw 
ni Noe ay “nakita ni Jehova na ang kasamaan ng tao 
ay laganap sa lupa at ang bawat hilig ng mga kaisi- 
pan ng kaniyang puso ay masama na lamang sa la- 


1045 


hat ng panahon.” Bukod sa makasalanang hilig na 
minana ng tao, nakaimpluwensiya rin nang malaki 
sa ikasasama ng sanlibutan ng panahong iyon ang 
nagkatawang-taong mga anghel, na sumiping sa 
mga anak na babae ng mga tao, at ang mga mesti- 
song supling na ibinunga ng mga pagsasamang 
iyon, ang mga Nefilim.---Gen 6:4, 5. 

Idolatriya Noong Panahon ng mga Patriyar- 
ka. Bagaman napuksa sa Baha noong mga araw 
ni Noe ang lahat ng mananamba sa idolo, muling lu- 
mitaw ang idolatriya sa pangunguna ni Nimrod, 
“isang makapangyarihang mangangaso na salan- 
sang kay Jehova.” (Gen 10:9) Tiyak na sa panganga- 
siwa ni Nimrod, sinimulan ang pagtatayo ng Babel 
at ng tore nito (malamang na isang ziggurat na para 
sa idolatrosong pagsamba). Nabigo ang mga plano 
ng mga tagapagtayong iyon nang guluhin ni Jeho- 
va ang kanilang wika. Dahil hindi na sila magkain- 
tindihan, nang maglaon ay itinigil nila ang pagtata- 
yo ng lunsod at sila'y nangalat. Gayunman, ang 
idolatriyang nagsimula sa Babel ay hindi nagwakas 
doon. Saanman pumaroon ang mga tagapagtayong 
iyon, dala-dala nila ang kanilang huwad na relihiyo- 
song mga konsepto.---Gen 11:1-9, tingnan ang Diyos 
AT DIYOSA, MGA. 

Tulad ng Babel, ang sumunod na lunsod na bi- 
nanggit sa Kasulatan, ang Ur ng mga Caldeo, ay 
hindi sumasamba sa tunay na Diyos na si Jehova. 
Isiniwalat ng arkeolohikal na paghuhukay roon na 
ang patrong bathala ng lunsod na iyon ay ang 
diyos-buwan na si Sin. Sa Ur naninirahan noon si 
Tera na ama ni Abram (Abraham). (Gen 11:27, 28) 
Palibhasa'y nakatira sa gitna ng mga mananamba 
sa idolo, maaaring nagsagawa si Tera ng idolatriya, 
gaya ng ipinahihiwatig ng mga salita ni Josue sa 
mga Israelita pagkaraan ng maraming siglo: “Sa ka- 
bilang ibayo ng Ilog [Eufrates] nanahanan ang in- 
yong mga ninuno noong sinaunang panahon, si 
Tera na ama ni Abraham at ama ni Nahor, at nagli- 
lingkod sila noon sa ibang mga diyos.” (Jos 24:2) 
Ngunit si Abraham ay nagpakita ng pananampala- 
taya sa tunay na Diyos, si Jehova. 

Saanman pumunta si Abraham at ang kaniyang 
naging mga inapo, sila ay nahantad sa idolatriya, na 
dulot ng impluwensiya ng apostasyang nagsimula 
sa Babel. Kaya naman lagi silang nanganganib na 
mahawa sa gayong idolatriya. Kahit ang mga ka- 
mag-anak ni Abraham ay may mga idolo. Si Laban, 
na biyenan ng apo ni Abraham na si Jacob, ay may 
terapim, o mga diyos ng pamilya. (Gen 31:19, 31, 
32) Kinailangan ni Jacob mismo na tagubilinan ang 
kaniyang sambahayan na alisin ang lahat ng kani- 
lang mga banyagang diyos, at itinago niya ang mga 
idolong isinuko sa kaniya. (Gen 35:2-4) Marahil ay 
inalis niya ang mga iyon sa ganitong paraan upang 


IDOLO, IDOLATRIYA 


hindi na muling gamitin ng sinuman sa kaniyang 
sambahayan ang metal ng mga iyon bilang maha- 
lagang bagay dahil ginamit ito sa mga idolo. Hindi 
sinasabi kung ang mga imahen ay tinunaw o dinu- 
rog muna ni Jacob. 

Idolatriya at ang Katipang Bayan ng Diyos. 
Gaya ng sinabi ni Jehova kay Abraham, ang kani- 
yang mga inapo, ang mga Israelita, ay naging mga 
naninirahang dayuhan sa lupain na hindi kanila, sa- 
makatuwid ay sa Ehipto, at pinighati sila roon. (Gen 
15:13) Sa Ehipto, nalantad sila sa talamak na idola- 
triya, sapagkat napakapalasak ng paggawa ng mga 
imahen sa bansang iyon. Marami sa mga bathalang 
sinamba roon ay inilalarawan na may mga ulo ng 
hayop, anupat ang ilan sa mga iyon ay si Bast na 
may ulo ng pusa, si Hathor na may ulo ng baka, si 
Horus na may ulo ng halkon, si Anubis na may ulo 
ng chakal (LARAWAN, Tomo 1, p. 946), at si Thoth na 
may ulo ng ibis. Sinamba ang mga nilalang na nasa 
dagat, himpapawid, at katihan, at kapag namatay 
ang “sagradong” mga hayop, ang mga ito ay gina- 
gawang momya. 

Ang Kautusang ibinigay ni Jehova sa kaniyang 
bayan matapos silang palayain mula sa Ehipto ay 
malinaw na laban sa idolatrosong mga gawain na 
napakalaganap sa gitna ng sinaunang mga tao. Tu- 
wirang ipinagbawal ng ikalawa sa Sampung Utos 
ang paggawa ng inukit na imahen o ng kawangis ng 
anumang nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig, para 
sa pagsamba. (Exo 20:4, 5; Deu 5:8, 9) Sa kaniyang 
panghuling mga payo sa mga Israelita, idiniin ni 
Moises na imposibleng igawa ng imahen ang tunay 
na Diyos at binabalaan niya sila na mag-ingat sa silo 
ng idolatriya. (Deu 4:15-19) Upang higit pa silang 
maingatan laban sa pagiging mga mananamba sa 
idolo, inutusan silang huwag makipagtipan sa mga 
paganong tumatahan sa lupain na kanilang papasu- 
kin o makipag-alyansa sa mga iyon ukol sa pag- 
aasawa, kundi sa halip ay dapat nilang lipulin ang 
mga iyon. Ang lahat ng kagamitan sa idolatriya na 
madaratnan nila---mga altar, mga sagradong haligi, 
mga sagradong poste, at mga nililok na imahen---ay 
dapat wasakin.---Deu 7:2-5. 

Tinipon sa Sikem ng kahalili ni Moises na si Josue 
ang lahat ng tribo ng Israel at pinayuhan niya sila 
na alisin ang huwad na mga diyos at maglingkod 
kay Jehova nang may katapatan. Ang bayan ay su- 
mang-ayong gawin ang gayon at patuloy na nag- 
lingkod kay Jehova habang nabubuhay si Josue at 
ang matatandang lalaki na ang mga araw ay luma- 
wig pa pagkaraan ni Josue. (Jos 24:14-16, 31) Ngu- 
nit nang maglaon ay pumasok ang malawakang 
apostasya. Ang bayan ay nagsimulang sumamba 
sa mga bathala ng Canaan--kay Baal, kay Asto- 
ret, at sa sagradong poste o kay Asera. Dahil dito, 


IDOLO, IDOLATRIYA 


pinabayaan ni Jehova ang mga Israelita sa kamay 
ng kanilang mga kaaway. Gayunman, nang sila'y 
magsisi, buong-kaawaan siyang nagbangon ng mga 
hukom upang iligtas sila.--Huk 2:11-19: 3:7: ting- 
nan ang ASTORET: BAAL Blg. 4; SAGRADONG HALIGI, 
SAGRADONG POSTE. 

Sa ilalim ng pamamahala ng mga hari. No- 
ong panahon ng mga paghahari ng unang hari ng 
Israel na si Saul, ng kaniyang anak na si Is-boset, at 
ni David, walang binabanggit na nagsagawa ng ma- 
lawakang idolatriya ang mga Israelita. Ngunit may 
mga pahiwatig na nanatili ang idolatriya sa kahari- 
an. Halimbawa, ang mismong anak na babae ni 
Saul, si Mical, ay may isang imaheng terapim. (1Sa 
19:13, tingnan ang TERAPIM.) Gayunman, noon la- 
mang huling bahagi ng paghahari ng anak ni David 
na si Solomon naging lantaran ang pagsasagawa ng 
idolatriya, anupat mismong ang monarka, sa ilalim 
ng impluwensiya ng kaniyang maraming asawang 
banyaga, ang nagpasigla sa idolatriya sa pamama- 
gitan ng pagpapahintulot dito. Nagtayo sila ng ma- 
tataas na dako para kina Astoret, Kemos, at Milcom, 
o Molec. Ang mga tao sa pangkalahatan ay nagpa- 
tangay sa huwad na pagsamba at nagsimulang yu- 
mukod sa mga idolong diyos na ito.--1Ha 11:3-8, 
33, 2Ha 23:13, tingnan ang KEMOS, MOLEC. 

Dahil sa idolatriyang ito, sampung tribo ang pinu- 
nit ni Jehova mula sa anak ni Solomon na si Reho- 
boam at ibinigay niya ang mga ito kay Jeroboam. 
(1Ha 11:31-35, 12:19-24) Ngunit nang si Jeroboam 
ay maging hari, bagaman patiunang tiniyak sa ka- 
niya na ang kaniyang kaharian ay mananatiling 
matatag kung patuloy siyang maglilingkod kay Je- 
hova nang may katapatan, itinatag niya ang pag- 
samba sa guya sa pangambang baka maghimagsik 
ang bayan laban sa kaniyang pamamahala kung pa- 
tuloy silang paroroon sa Jerusalem upang sumam- 
ba. (1Ha 11:38, 12:26-33) Nagpatuloy ang idolatro- 
song pagsamba sa guya sa lahat ng mga araw ng 
sampung-tribong kaharian, anupat nakapasok ang 
Baalismo ng Tiro noong panahon ng paghahari ni 
Ahab. (1Ha 16:30-33) Ngunit hindi lahat ay nag- 
apostata. Samantalang naghahari si Ahab, may na- 
labi pa ring 7,000 na hindi nagluhod ng tuhod 
o humalik kay Baal, at ito'y noong panahong ipina- 
papatay ang mga propeta ni Jehova sa pamamagi- 
tan ng tabak, walang alinlangang dahil sa sulsol ng 
asawa ni Ahab na si Jezebel.--1Ha 19:1, 2, 14, 18, 
Ro 11:4, tingnan ang GUYA (Pagsamba sa Guya). 

Maliban sa pagpawi ni Jehu sa pagsamba kay Baal 
(2Ha 10:20-28), walang rekord na nagsagawa ng 
anumang reporma sa relihiyon ang sinumang mo- 
narka ng sampung-tribong kaharian. Ang mga pro- 
petang paulit-ulit na isinugo ni Jehova ay hindi 
pinakinggan ng taong-bayan at ng mga tagapama- 


1046 


hala ng hilagang kaharian, anupat nang dakong 
huli ay pinabayaan na sila ng Makapangyarihan-sa- 
lahat sa kamay ng mga Asiryano dahil sa kani- 
lang nakaririmarim na rekord ng idolatriya.---2Ha 
17:7-23. 

Sa kaharian ng Juda ay halos gayundin ang na- 
ging situwasyon, maliban sa mga repormang isina- 
gawa ng ilang hari. Bagaman ang pagkahati ng 
kaharian ay tuwirang resulta ng idolatriya, hindi isi- 
napuso ng anak ni Solomon na si Rehoboam ang di- 
siplina ni Jehova anupat hindi niya iniwasan ang 
idolatriya. Nang tumibay na ang kaniyang posisyon, 
siya at ang buong Juda na kasama niya ay nag- 
apostata. (2Cr 12:1) Ang mga tao ay nagtayo ng 
matataas na dako, na nilagyan nila ng mga sagra- 
dong haligi at mga sagradong poste, at nagsagawa 
ng seremonyal na pagpapatutot. (1Ha 14:23, 24) Ba- 
gaman si Abiam (Abias) ay nanampalataya kay 
Jehova noong panahong nakikipagdigma siya kay 
Jeroboam at pinagpala na magtagumpay, sa kalak- 
hang bahagi ay tinularan niya ang makasalanang 
landasin ng kaniyang amang si Rehoboam na hina- 
linhan niya sa trono.-- 1Ha 15:1, 3, 2Cr 13:3-18. 

Ang sumunod na dalawang Judeanong hari, sina 
Asa at Jehosapat, ay naglingkod kay Jehova nang 
may katapatan at nagsikap na alisin sa kaharian ang 
idolatriya. Ngunit noo'y talamak na talamak sa Juda 
ang pagsamba sa matataas na dako anupat, sa kabi- 
la ng mga pagsisikap ng dalawang haring ito na wa- 
sakin ang mga iyon, waring palihim na nanatili ang 
matataas na dako o maaaring muling lumitaw ang 
mga iyon.---1Ha 15:11-14, 22:42, 43: 2Cr 14:2-5; 17: 
5, 6: 20:31-33. 

Ang paghahari ng sumunod na hari ng Juda, si 
Jehoram, ay nag-umpisa sa pagbububo ng dugo at 
nagpasimula ng isang bagong kabanata sa idolatri- 
ya ng Juda. Ipinakikitang ito'y dahil napangasawa 
niya si Athalia na anak ng idolatrosong si Ahab. 
(2Cr 21:1-4, 6, 11) Naging tagapayo rin ng anak ni 
Jehoram na si Ahazias ang inang reyna na si Atha- 
lia. Kaya naman noong panahon ng pamamahala ni 
Ahazias at ng mang-aagaw ng kapangyarihan na si 
Athalia, nagpatuloy ang idolatriya taglay ang pag- 
sang-ayon ng monarka.---2Cr 22:1-3, 12. 

Noong pasimula ng paghahari ni Jehoas, pagkata- 
pos ng pagpatay kay Athalia, ang tunay na pagsam- 
ba ay isinauli. Ngunit nang mamatay ang mataas 
na saserdoteng si Jehoiada, ibinalik ang pagsamba 
sa idolo sa sulsol ng mga prinsipe ng Juda. (2Ha 12: 
2, 3; 2Cr 24:17, 18) Dahil dito, pinabayaan ni Jeho- 
va ang mga hukbong Judeano sa kamay ng suma- 
salakay na mga Siryano, at si Jehoas ay pinaslang 
ng kaniyang sariling mga lingkod.---2Cr 24:23-25. 

Tiyak na ang paglalapat ng kahatulan ng Diyos sa 
Juda at ang marahas na kamatayan ng ama ni 


1047 


Amarzias na si Jehoas ay natimo sa isip ni Amazias, 
kaya naman sa pasimula ay ginawa niya ang tama 
sa paningin ni Jehova. (2Cr 25:1-4) Ngunit matapos 
niyang talunin ang mga Edomita at kunin ang mga 
imahen ng mga iyon, nagsimula siyang maglingkod 
sa mga diyos ng kaniyang nalupig na mga kalaban. 
(2Cr 25:14) Dumating ang kagantihan nang matalo 
ng sampung-tribong kaharian ang Juda at, sa kala- 
unan, nang paslangin si Amazias ng mga nagsa- 
buwatan. (2Cr 25:20-24, 27) Bagaman si Azarias 
(Uzias) at ang kaniyang anak na si Jotam ay iniulat 
na gumawa ng tama sa paningin ni Jehova, ang ka- 
nilang mga sakop ay patuloy na nagsagawa ng ido- 
latriya sa matataas na dako.--2Ha 15:1-4, 32-35, 
2Cr 26:3, 4, 16-18, 27:1, 2. 

Noong panahon ng paghahari ng anak ni Jotam 
na si Ahaz, ang relihiyosong kalagayan ng Juda ay 
lalo pang sumama. Si Ahaz ay nagsimulang magsa- 
gawa ng idolatriya sa antas na hindi pa kailanman 
nangyayari sa Juda, siya ang unang napaulat na Ju- 
deanong hari na naghain ng kaniyang supling sa 
apoy bilang pagsasagawa ng huwad na pagsamba. 
(2Ha 16:1-4, 2Cr 28:1-4) Pinarusahan ni Jehova ang 
Juda sa pamamagitan ng mga pagkatalo sa kamay 
ng kanilang mga kaaway. Sa halip na magsisi, ipi- 
nalagay ni Ahaz na ang mga diyos ng mga hari ng 
Sirya ang nagbibigay sa mga ito ng tagumpay at sa 
gayo'y ipinasiya niyang maghain sa mga bathalang 
iyon upang tulungan din siya ng mga iyon. (2Cr 28: 
5, 23) Isinara rin niya ang mga pinto ng templo ni 
Jehova, at ang mga kagamitan nito ay pinagputul- 
putol niya.---2Cr 28:24. 

Bagaman hindi nakinabang si Ahaz sa disiplina ni 
Jehova, nakinabang dito ang kaniyang anak na si 
Hezekias. (2Cr 29:1, 5-11) Noon mismong unang 
taon ng kaniyang pagiging hari, isinauli ni Hezekias 
ang tunay na pagsamba kay Jehova. (2Cr 29:3) Wi- 
nasak niya ang mga kagamitan ng huwad na pag- 
samba hindi lamang sa Juda at Benjamin kundi pati 
sa Efraim at Manases.---2Cr 31:1. 

Ngunit lubusang binuhay-muli ng mismong anak 
ni Hezekias na si Manases ang idolatriya. (2Ha 21:1- 
7; 2Cr 33:1-7) Hindi sinasabi sa rekord ng Bibliya 
kung bakit niya iyon ginawa. Nang magsimulang 
mamahala si Manases noong siya'y 12 taong gulang, 
maaaring naakay siya sa maling paraan ng mga ta- 
gapayo at mga prinsipe na hindi tapat na nagliling- 
kod kay Jehova. Ngunit di-tulad ni Ahaz, si Mana- 
ses, na naging bihag sa Babilonya, ay nagsisi nang 
matanggap niya ang matinding disiplinang ito mula 
kay Jehova at nagsagawa ng mga reporma nang 
makabalik siya sa Jerusalem. (2Cr 33:10-16) Gayun- 
man, ang kaniyang anak na si Amon ay buma- 
lik sa paghahain sa mga nililok na imahen.---2Cr 
33:21-24. 


IDOLO, IDOLATRIYA 


Pagkatapos nito, nang mamahala si Josias, lubu- 
sang pinawi ang idolatriya mula sa Juda. Nilapasta- 
ngan ang mga lugar ng idolatrosong pagsamba 
roon at pati sa mga lunsod ng Samaria. Inalisan 
ng trabaho ang mga saserdote ng mga banyagang 
diyos at yaong mga gumagawa ng haing usok para 
kay Baal, gayundin para sa araw, sa buwan, sa mga 
konstelasyon ng sodyako, at sa buong hukbo ng 
langit. (2Ha 23:4-27: 2Cr 34:1-5) Ngunit hindi pa 
rin nagdulot ng permanenteng reporma ang mala- 
wakang kampanyang ito laban sa idolatriya. Patu- 
loy na nagsagawa ng idolatriya ang huling apat 
na Judeanong hari, sina Jehoahaz, Jehoiakim, Je- 
hoiakin, at Zedekias.--2Ha 23:31, 32, 36, 37; 24: 
8, 9, 18, 19; tingnan ang ASTROLOGO; MATATAAS NA 
DAKO, SODYAKO. 

Ang pagbanggit ng mga propeta sa idolatriya ay 
higit pang nagbibigay-linaw sa kung ano ang naga- 
nap noong mga huling taon ng kaharian ng Juda. 
Patuloy na umiral ang mga lugar ng idolatriya, se- 
remonyal na pagpapatutot, at paghahain ng mga 
anak. (Jer 3:6, 17:1-3, 19:2-5: 32:29, 35: Eze 6:3, 4) 
Maging ang mga Levita ay nagkasala ng idolatriya. 
(Eze 44:10, 12, 13) Nang sa pangitain ay dalhin si 
Ezekiel sa templo ng Jerusalem, nakita niya roon 
ang isang karima-rimarim na idolo, na “sagisag ng 
paninibugho,” at ang isinasagawang pagpapakunda- 
ngan sa mga wangis ng gumagapang na mga bagay 
at karima-rimarim na mga hayop, gayundin ang 
pagpipitagan sa huwad na diyos na si Tamuz at sa 
araw.---Eze 8:3, 7-16. 

Kasabay ng pagsamba ng mga Israelita sa mga 
idolo at ng paghahain pa nga nila ng kanilang sari- 
ling mga anak, nagsagawa rin sila ng isang anyo ng 
pagsamba kay Jehova at nangatuwiran na walang 
kapahamakang sasapit sa kanila. (Jer 7:4, 8-12: Eze 
23:36-39) Naging napakamangmang ng bayan sa 
pangkalahatan dahil sa pagtataguyod nila ng idola- 
triya anupat nang dumating ang kapahamakan at 
itiwangwang ng mga Babilonyo ang Jerusalem no- 
ong 607 B.C.E., bilang katuparan ng salita ni Jeho- 
va, ipinalagay nilang ito'y dahil hindi sila nakagawa 
ng haing usok at mga handog na inumin para sa 
“reyna ng langit.”---Jer 44:15-18, tingnan ang REYNA 
NG LANGIT. 

Kung Bakit Bumaling sa Idolatriya ang Isra- 
el. May ilang dahilan kung bakit paulit-ulit na ini- 
wan ng napakaraming Israelita ang tunay na pag- 
samba. Palibhasa'y isa sa mga gawa ng laman, ang 
idolatriya ay nakaaakit sa mga pagnanasa ng laman. 
(Gal 5:19-21) Nang manirahan na sa Lupang Panga- 
ko ang mga Israelita, maaaring napuna nila na ang 
kanilang kalapit na mga pagano, na hindi nila ganap 
na napalayas, ay matagumpay sa pagtatanim da- 
hil sa mas mahabang karanasan ng mga ito sa 


IDOLO, IDOLATRIYA 


pagsasaka ng lupain. Malamang na marami sa kani- 
la ang nag-usisa at sumunod sa payo ng kalapit ni- 
lang mga Canaanita hinggil sa kung ano ang kaila- 
ngan upang mapalugdan ang Baal, o “may-ari,” ng 
bawat piraso ng lupain.---Aw 106:34-39. 

Ang isa pang nakaganyak sa kanila upang mag- 
apostata ay ang pakikipag-alyansa sa mga mana- 
namba sa idolo ukol sa pag-aasawa. (Huk 3:5, 6) 
Malakas ang tukso ng walang-taros na pagpapaka- 
sasa sa sekso na kaugnay ng idolatriya. Halimbawa, 
sa Sitim na nasa Kapatagan ng Moab, libu-libong Is- 
raelita ang nagpadala sa imoralidad at nagsagawa 
ng huwad na pagsamba. (Bil 22:1, 25:1-3) Para sa 
ilan, maaaring nakatutukso ang makibahagi sa wa- 
lang-taros na inuman sa mga santuwaryo ng huwad 
na mga diyos.--Am 2:8. 

Naging kaakit-akit din ang diumano'y pag-alam 
sa mangyayari sa hinaharap, anupat ito'y dahil sa 
pagnanais na matiyak na walang suliranin ang ba- 
bangon. Ang ilang halimbawa nito ay noong su- 
mangguni si Saul sa isang espiritista at noong mag- 
sugo si Ahazias upang sumangguni kay Baal-zebub 
na diyos ng Ekron.---1Sa 28:6-11, 2Ha 1:2, 3. 

Ang Kahibangan ng Pagsamba sa Idolo. Pa- 
ulit-ulit na itinatawag-pansin ng Kasulatan ang ka- 
mangmangan ng pananalig sa mga diyos na kahoy, 
bato, o metal. Inilarawan ni Isaias ang paggawa ng 
mga idolo at ipinakita niya ang kahangalan ng isang 
tao na pagkatapos magluto ng pagkain at magpainit 
gamit ang isang bahagi ng kahoy ay gumawa na- 
man ng isang diyos mula sa natirang kahoy at uma- 
sang tutulungan siya nito. (Isa 44:9-20) Sumulat si 
Isaias na sa araw ng poot ni Jehova, itatapon ng mga 
huwad na mananamba ang kanilang walang-kabu- 
luhang mga idolo sa mga musaranya at sa mga pa- 
niki. (Isa 2:19-21) “Sa aba niyaong nagsasabi sa pi- 
raso ng kahoy: “Gumising ka!” sa isang batong pipi: 
‘Gising na!” (Hab 2:19) Yaong mga gumagawa ng 
piping mga idolo ay magiging tulad nila, samakatu- 
wid nga, walang-buhay.--Aw 115:4-8, 135:15-18, 
tingnan ang Apo 9:20. 

Pangmalas sa Idolatriya. Kinamumuhian ng 
tapat na mga lingkod ni Jehova ang mga idolo. Sa 
Kasulatan, ang huwad na mga diyos at ang mga ido- 
lo ay paulit-ulit na tinutukoy sa mapanghamak na 
mga termino, gaya ng walang-silbi (1Cr 16:26, Aw 
96:5: 97:7), kakila-kilabot (1Ha 15:13: 2Cr 15:16), ka- 
hiya-hiya (Jer 11:13, Os 9:10), karima-rimarim (Eze 
16:36, 37), at kasuklam-suklam (Eze 37:23). Mada- 
las ding banggitin ang pananalitang “mga karumal- 
dumal na idolo,” na isang salin ng salitang Hebreo 
na gillulim', na nauugnay naman sa isang salita na 
nangangahulugang “dumi.” (1Ha 14:10: Zef 1:17) 
Ang terminong ito ng paghamak, na unang lumitaw 
sa Levitico 26:30, ay masusumpungan nang halos 


1048 


40 ulit sa aklat ng Ezekiel pa lamang, pasimula sa 
kabanata 6, talata 4. 

Kinilala ng tapat na si Job na kung lihim na maa- 
akit ang kaniyang puso na magmasid sa mga bagay 
sa langit gaya ng buwan, at kung ang kaniyang 'ka- 
may ay hahalik sa kaniyang bibig (lumilitaw na 
nagpapahiwatig ng paghahagis ng halik sa pama- 
magitan ng kamay bilang idolatrosong kaugalian), 
iyon ay katumbas na rin ng pagkakaila sa Diyos, sa- 
makatuwid ay idolatriya. (Job 31:26-28, ihambing 
ang Deu 4:15, 19.) May kaugnayan sa isa na nagsa- 
sagawa ng katuwiran, sinabi ni Jehova sa pamama- 
gitan ng propetang si Ezekiel, “Ang kaniyang mga 
mata ay hindi niya itiningin sa mga karumal-dumal 
na idolo ng sambahayan ng Israel,” samakatuwid 
nga, upang magsumamo sa mga iyon o upang uma- 
sa sa tulong ng mga iyon.---Eze 18:5, 6. 

Ang isa pang mainam na halimbawa ng pag-iwas 
sa idolatriya ay ang ginawa ng tatlong Hebreo na 
sina Sadrac, Mesac, at Abednego. Bagaman pinag- 
bantaan ng kamatayan sa maapoy na hurno, sila ay 
tumangging yumukod sa harap ng imaheng ginto 
na itinayo ni Haring Nabucodonosor sa Kapatagan 
ng Dura.--Dan 3. 

Sinunod ng unang mga Kristiyano ang kinasi- 
hang payo: “Tumakas kayo mula sa idolatriya” (1Co 
10:14), at ang Kristiyanismo ay itinuring ng mga 
manggagawa ng imahen bilang isang banta sa kani- 
lang malakas na negosyo. (Gaw 19:23-27) Gaya ng 
pinatototohanan ng sekular na mga istoryador, ang 
mga Kristiyanong naninirahan sa Imperyo ng Roma 
ay madalas na nalalagay sa posisyong kagaya ng sa 
tatlong Hebreo dahil sa pag-iwas nila sa idolatriya. 
Kung kikilalanin ng gayong mga Kristiyano ang 
pagkadiyos ng emperador bilang ulo ng estado sa 
pamamagitan ng paghahandog ng kaunting insen- 
so, makaliligtas sana sila sa kamatayan, ngunit iilan 
lamang ang nakipagkompromiso. Lubusang nauna- 
waan ng unang mga Kristiyanong iyon na minsang 
talikuran nila ang mga idolo upang maglingkod sa 
tunay na Diyos (1Te 1:9), ang pagbalik sa idolatriya 
ay mangangahulugan na sila'y hindi tatanggapin sa 
Bagong Jerusalem at mawawalan ng gantimpalang 
buhay.--Apo 21:8; 22:14, 15. 

Dapat bantayan ng mga lingkod ni Jehova ang ka- 
nilang sarili laban sa mga idolo (1Ju 5:21), maging 
sa ngayon. Ayon sa hula, ang lahat ng tumatahan 
sa lupa ay lubhang gigipitin upang sumamba sa 
makasagisag na “mabangis na hayop” at sa “lara- 
wan” nito. Ang sinumang nananatili sa gayong ido- 
latrosong pagsamba ay hindi tatanggap ng kaloob 
ng Diyos na walang-hanggang buhay. “Dito na- 
ngangahulugan ng pagbabata para sa mga banal.” 
--Apo 18:15-17: 14:9-12, tingnan ang KASUKLAM- 
SUKLAM NA BAGAY, KARIMA-RIMARIM NA BAGAY. 


1049 


IDOLO, KARNENG INIHANDOG SA 
MGA. Sa paganong daigdig noong unang sig- 
lo C.E., isang karaniwang kaugalian ang maghandog 
ng karne sa mga idolo sa seremonyal na paraan. Sa 
gayong mga okasyon, ang ilang bahagi ng inihaing 
hayop ay inilalagay sa altar ng idolo, ang isang par- 
te ay napupunta sa mga saserdote, at ang isang 
parte naman ay napupunta sa mga mananamba, 
upang kainin nila sa isang salu-salo o piging, maa- 
aring sa templo o sa isang pribadong bahay. Gayun- 
man, ang ilang bahagi ng karneng inihandog sa 
mga idolo ay kadalasang dinadala sa ma'kellon, 
o pamilihan ng karne, upang ipagbili. 

Maraming Kristiyano, bago sila nakumberte, ang 
namihasang kumain ng karneng inihandog sa mga 
idolo taglay ang damdamin ng pagpipitagan sa ido- 
lo. (1Co 8:7) Sa paggawa nila nito, ang dating mga 
paganong iyon ay naging mga kabahagi ng demon- 
yong diyos na kinakatawanan ng idolo. (1Co 10:20) 
Kaya naman angkop lamang na sa pamamagitan ng 
isang pormal na liham mula sa Jerusalem at sa ila- 
lim ng patnubay ng banal na espiritu, ipinagbawal 
ng lupong tagapamahala ng sinaunang kongrega- 
syong Kristiyano ang gayong pormal at relihiyosong 
pagkain ng karneng inihandog sa mga idolo, sa ga- 
yo'y naingatan ang mga Kristiyano laban sa idola- 
triya may kaugnayan sa bagay na ito.--Gaw 15:19- 
23, 28, 29. 

Ang mga Kristiyano, gaya niyaong mga naninira- 
han sa paganong Corinto, ay napaharap sa ilang ta- 
nong hinggil sa bagay na ito. Maaari ba silang pu- 
masok sa isang templo ng idolo at kumain ng karne 
kung iyon ay gagawin nila nang wala namang in- 
tensiyong parangalan ang idolo? At, mali bang bu- 
mili sa ma'kellon ng karneng inihandog sa mga ido- 
lo sa seremonyal na paraan? Bilang panghuli, ano 
ang dapat gawin ng isang Kristiyano hinggil dito 
kung siya'y inanyayahang kumain bilang panauhin 
sa bahay ng ibang tao? 

Sa ilalim ng pagkasi, binigyan ni Pablo ang mga 
Kristiyanong taga-Corinto ng napapanahong impor- 
masyon na makatutulong sa kanila sa paggawa ng 
tamang mga pasiya. Bagaman “ang isang idolo ay 
walang anuman,” hindi nararapat sa isang Kristiya- 
no ang pumaroon sa templo ng idolo upang kumain 
ng karne (kahit na ang pagkain niyang ito ay hindi 
bahagi ng relihiyosong seremonya), sapagkat maa- 
ari itong magbigay ng maling impresyon sa mga 
nagmamasid na mahina sa espirituwal. Baka isipin 
ng gayong mga nagmamasid na sinasamba ng Kris- 
tiyanong iyon ang idolo, at maaaring ikatisod nila 
ito. Maaari pa ngang mahikayat ang gayong mahi- 
hina na aktuwal na kumain ng karneng inihain sa 
mga idolo bilang bahagi ng relihiyosong seremonya, 
na tuwirang labag sa utos ng lupong tagapamahala. 


IEZER 


May panganib din na malabag ng Kristiyanong ku- 
main ng karne ang kaniyang sariling budhi at mag- 
padala sa pagsamba sa idolo.--- 1Co 8:1-13. 

Gayunman, yamang wala namang epekto sa kar- 
ne ang seremonyal na paghahandog nito sa mga 
idolo, ang isang Kristiyano, taglay ang mabuting 
budhi, ay maaaring bumili ng karne sa isang pami- 
lihang kumukuha ng karne mula sa mga relihiyo- 
song templo. Ang karneng ito ay hindi na “sagrado.” 
Kapareho na lamang ito ng ibang karne, at samaka- 
tuwid ay hindi na obligado ang Kristiyano na mag- 
tanong kung saan ito nanggaling.---1Co 10:25, 26. 

Karagdagan pa, kapag inanyayahan sa kainan 
ang isang Kristiyano, hindi na siya kailangang mag- 
tanong kung saan nanggaling ang karne kundi ma- 
aari niya itong kainin taglay ang isang mabuting 
budhi. Gayunman, kung mabanggit ng isang indi- 
biduwal na naroon sa kainan na ang karne ay “ini- 
handog bilang hain,” hindi ito kakainin ng isang 
Kristiyano upang maiwasan niyang makatisod sa 
iba.--1Co 10:27-29. 

Ipinahihiwatig ng mga salita ng niluwalhating si 
Jesu-Kristo kay Juan may kaugnayan sa mga kon- 
gregasyong Kristiyano sa Pergamo at Tiatira na 
may ilan na hindi sumunod sa utos ng mga apostol 
na ingatan nilang malinis ang kanilang sarili mula 
sa mga bagay na inihain sa mga idolo.---Apo 2:12, 
14, 18, 20. 


IDUMEA [mula sa Griego, nangangahulugang 
“[Lupain] ng mga Edomita”]. Noong mga panahon 
ng Macabeo at Romano, hindi kalakip sa heograpi- 
kong mga hangganan ng Idumea ang pinakasentro 
ng sinaunang Edom, sa S ng Araba, ngunit saklaw 
nito ang mga bahagi ng dating teritoryong Simeo- 
nita at Judeano. Gaya ng ipinahihiwatig ng Apokri- 
pal na aklat ng Unang Macabeo (4:29, 61: 5:65, JB), 
kalakip sa Idumea ang rehiyon sa palibot ng Hebron 
hanggang sa H sa Bet-zur, mga 26 na km (16 na mi) 
sa TTK ng Jerusalem. Iniulat na ang mga Idumea- 
no ay dumanas ng masaklap na pagkatalo sa mga 
kamay ni Judas Maccabaeus. (1 Macabeo 5:3) Nang 
maglaon, ayon kay Josephus, sinupil ni John Hyrca- 
nus I ang lahat ng mga Idumeano, anupat hinaya- 
an silang manatili sa lupain sa kundisyon na mag- 
papatuli sila at susunod sa kautusang Judio. Sa halip 
na umalis sa bansa, tinupad ng mga Idumeano ang 
kundisyong ito. (Jewish Antiquities, XIII, 257, 258 
[ix, 1]) Ang mga tumatahan sa Idumea ay kabilang 
sa mga personal na pumaroon kay Jesus sa pagka- 
rinig sa “lahat ng mga bagay na ginagawa niya.” 
--Mar 3:8, tingnan ang EDOM, MGA EDOMITA. 


IEZER [pinaikling anyo ng Abi-ezer], MGA IE- 
ZERITA. Ang lezer ay pinaikling anyo ng pa- 
ngalang Abi-ezer, anupat inalis ang unlaping “Ab” 


IGAL 

(nangangahulugang “Ama'"). Siya at ang kaniyang 
mga inapo, ang mga lezerita, ay mula sa “mga anak 
ni Gilead.”--Bil 26:30, tingnan ang ABI-EZER Blg. 1. 


IGAL [Tubusin Nawa [ng Diyos]: [Ang Diyos 
ang] Tumubos]. 

1. Pinuno ng tribo ni Isacar na isinugo ni Moi- 
ses upang tiktikan ang lupain ng Canaan.--Bil 13: 
1-3, 7. 

2. Isa sa makapangyarihang mga lalaki ni Ha- 
ring David; anak ni Natan ng Zoba.---2Sa 23:8, 36. 

3. Isang lalaki na mula sa tribo ni Juda na nasa 
maharlikang linya ni David.— 1Cr 3:1, 22. 


IGDALIAS [Dakila si Jehova]. Ama ni Hanan. 
--Jer 35:3, 4. 
IGOS [sa Heb., te'enah” sa Gr., syke’, sy'kon, sa 


Ingles, fig]. Bukod sa olibo at punong ubas, ang puno 
ng igos (Ficus carica) ay isa sa pinakaprominenteng 
mga halaman sa Bibliya, anupat binabanggit ito sa 
mahigit na 50 teksto. (Huk 9:8-13, Hab 3:17) Ang 
igos ay katutubo sa TK Asia, Israel, Sirya, at Ehipto 
at kilala dahil sa kahanga-hangang haba ng buhay 
nito. Bagaman ang punong ito ay tumutubo nang li- 
gaw, kailangan itong alagaan upang magluwal ng 
mabuting bunga. (Luc 13:6-9) Napakahusay nitong 
bumagay sa iba't ibang uri ng lupa, anupat tumutu- 
bo maging sa mabatong lupa. Maaari itong umabot 
sa taas na mga 9 na m (30 piye), anupat ang diya- 
metro ng katawan ay mga 0.6 m (2 piye), at maha- 
haba ang sanga. Bagaman pangunahin itong pina- 
hahalagahan dahil sa bunga nito, lubha rin itong 
nagugustuhan dahil sa mainam na lilim nito. (Ju 
1:48-50) Ang mga dahon nito ay malalaki, anupat 
may lapad na hanggang 20 sentimetro (8 pulgada) 
o mahigit pa. Unang binanggit ang igos may kinala- 
man sa pagtahi ng mga dahon nito upang magamit 
nina Adan at Eva bilang mga panakip sa balakang. 
(Gen 3:7) Sa ilang bahagi ng Gitnang Silangan, ang 
mga dahon ng igos ay pinagtatahi pa rin at ginaga- 
mit bilang pambalot ng prutas at para sa iba pang 
mga layunin.--Tingnan ang SIKOMORO. 

Maaga at Huling Ani. Karaniwan na, dala- 
wang ani ng igos ang iniluluwal ng mga punong ito 
bawat taon: ang mga unang hinog na igos, o maa- 
gang mga igos (sa Heb., bikku-rah'), na gumugu- 
lang kapag Hunyo o maagang bahagi ng Hulyo (Isa 
28:4: Jer 24:2: Os 9:10), at ang mas huling mga igos, 
na sumisibol naman sa bagong sanga at bumubuo 
sa kalakhang bahagi ng ani, karaniwan ay gumugu- 
lang mula Agosto at patuloy. Kapag hinog na, ang 
maagang mga igos ay madaling mapalaglag mula 
sa puno kapag inuga, at lubhang pinahahalagahan 
ang mga ito dahil sa kaayaayang lasa nila.---Na 
3:12. 


1050 


Mga bandang Pebrero, ang unang mga buko ng 
bunga ay sumisibol sa mga sanga na mula sa kalili- 
pas na kapanahunan ng mga igos, at ang mga ito ay 
nauuna sa mga dahon nang mga dalawang buwan, 
yamang kadalasa'y sumisibol lamang ang mga da- 
hon sa huling bahagi ng Abril o sa Mayo. (Mat 
24:32) Sa Awit ni Solomon 2:13 ang unang mga tan- 
da ng paggulang ng bago at luntiang mga igos (sa 
Heb., pagh) ay binabanggit may kaugnayan sa pa- 
mumulaklak ng mga puno ng ubas, na nagsisimu- 
lang mamulaklak nang mga bandang Abril. Kaya 
naman kapag madahung-madahon na ang puno, 
dapat ay namumunga na rin ito. Ang puno ng igos 
na isinumpa ni Jesu-Kristo ay waring di-pangkara- 
niwang nagdahon nang maaga sa panahon, yamang 
Nisan 10 pa lamang noon ng taong 33 C.E. Dahil sa 
hitsura nito ay maaasahang maaga rin sa pana- 
hon ang pagluluwal nito ng bunga na makaka- 
in, at ipinahihiwatig ng rekord sa Marcos 11:12-14 
na iyon ang nasa isip ni Jesus nang lapitan niya 
ang puno bagaman noon ay “hindi kapanahunan 
ng mga igos,” samakatuwid nga, hindi panahon 
ng pagtitipon ng bunga. Yamang mga dahon la- 
mang ang nasa puno, ipinakikita nito na hindi ito 
mamumunga at sa gayon ay mapanlinlang ang hit- 
sura nito. Isinumpa ni Jesus ang puno bilang di- 
mabunga, anupat pinangyari niyang ito ay malan- 
ta.--Ihambing ang Mat 7:19: 21:43, Luc 13:6-9. 

Paggamit Bilang Pagkain at Gamot. Ang 
mga igos ay isang pangunahing pinagmumulan ng 
pagkain noong panahon ng Bibliya at maging hang- 
gang sa ngayon sa ilang bansa sa Gitnang Silangan. 
Ang mga ito ay ginagawang “kakaning igos na pini- 
pi” (sa Heb., develim'), na kumbinyenteng dalhin. 
(1Sa 25:18, 30:12, 1Cr 12:40) Ang gayong kakanin 
ay ginamit bilang gamot na panapal sa bukol ni Ha- 
ring Hezekias, at maging sa ngayon, ang ganitong 
uri ng kakanin ay ginagamit pa rin sa ganitong pa- 
raan sa Gitnang Silangan.---2Ha 20:7. 

Makasagisag at Makahulang Paggamit. Ang 
igos at ang punong ubas ay magkasamang bina- 
banggit sa maraming teksto, at ipinakikita ng mga 
salita ni Jesus sa Lucas 13:6 na ang mga puno ng 
igos ay kadalasang itinatanim sa mga ubasan. (2Ha 
18:31, Joe 2:22) Ang pananalitang nakaupo sa ila- 
lim ng sariling punong ubas at puno ng igos' ay su- 
masagisag sa mga kalagayang mapayapa, masaga- 
na, at tiwasay.--- 1Ha 4:25; Mik 4:4, Zac 3:10. 

Sa dahilang prominente ang puno ng igos sa bu- 
hay ng mga tao, mauunawaan kung bakit napakali- 
mit itong gamitin sa hula. Dahil sa kahalagahan nito 
sa panustos na pagkain ng bansa, ang ganap na pag- 
mimintis ng ani ng igos ay magiging kapaha-paha- 
mak. Kaya naman ang puno ng igos ay pantanging 
binanggit nang ihula ang pagkawasak, o pagkapaha- 


1051 


mak, ng lupain.---Jer 5:17: 8:13, Os 2:12: Joe 1:7, 12; 
Am 4:9, Hab 3:17. 

Ang bansang Israel mismo ay inihalintulad ni Je- 
hova sa dalawang uri ng igos. (Jer 24:1-10) Upang 
ilarawan kung paanong ang mga bulaang propeta 
ay makikilala sa pamamagitan ng kanilang masasa- 
mang bunga, binanggit ni Jesus na imposibleng 
makakuha ng “mga igos mula sa mga dawag.” (Mat 
7:15, 16; ihambing ang San 3:12.) Ang 'pagsisibol ng 
mga dahon' ng puno ng igos sa bandang kalagitna- 
an ng tagsibol ay ginamit ni Jesus bilang isang kila- 
lang tagapagpahiwatig ng panahon. (Mat 24:32-34) 
Bilang panghuli, ang pagiging madaling malaglag 
sa lupa ng “hilaw na igos” (sa Gr., 01yn-thos) kapag 
inuga ito ng malakas na hangin ay ginagamit ng 
manunulat ng Apocalipsis bilang isang simili.---Apo 
6:13. 


IGOS-MULBERI, PUNO NG [sa Gr., syko- 
more'a, sa Ingles, fig-mulberry tree]. Dahil sa ka- 
gustuhan ng maliit na si Zaqueo na makitang ma- 
buti si Kristo Jesus, siya ay “umakyat sa isang puno 
ng igos-mulberi.” (Luc 19:4) Ipinahihiwatig ng pa- 
ngalang Griego ang isang puno ng igos (sa Gr., sy- 
ke’) na ang mga dahon ay tulad niyaong sa mulbe- 
ri (sa Gr., more). Ang dalawang punungkahoy na 
ito ay mula sa iisang pamilya, at waring ang igos- 
mulberi na binabanggit sa Lucas 19:4 ay yaon ding 
“sikomoro” (Ficus sycomorus) ng Hebreong Kasula- 
tan.— 1Ha 10:27, tingnan ang SIKOMORO. 


IIM [posible, Mga Bunton ng mga Guho]. Isang 
lunsod sa timugang Juda. (Jos 15:21, 29) Hindi tiyak 
kung saan ang eksaktong lokasyon nito. 


IJON. Isa sa mga lugar na kinuha ng mga huk- 
bong militar ni Haring Ben-hadad I ng Sirya noong 
panahon ng paghahari ni Baasa. (1Ha 15:20, 21, 2Cr 
16:4) Pagkaraan ng halos dalawang siglo, nilupig ng 
Asiryanong si Haring Tiglat-pileser III ang Ijon at 
ipinatapon ang mga nakatira rito. (2Ha 15:29) Kara- 
niwan nang ipinapalagay na ang Ijon ay ang Tell 
ed-Dibbin na mga 15 km (9 na mi) sa HHK ng Dan. 


IKAPU. Ikasampung bahagi, o 10 porsiyento, 
na ibinibigay o ibinabayad bilang isang tributo, lalo 
na para sa relihiyosong mga layunin. 

Sa Bibliya, binanggit ang dalawang pangyayaring 
naganap bago itatag ang tipang Kautusan kung 
saan isang ikasampung bahagi ng mga pag-aari 
ang ibinayad sa Diyos o sa kaniyang kinatawan. 
Ang una sa mga ito ay noong magbigay si Abraham 
kay Melquisedec ng ikasampu ng mga samsam ng 
kaniyang tagumpay laban kay Kedorlaomer at sa 
mga kaalyado nito. (Gen 14:18-20) Tinukoy ng apos- 
tol na si Pablo ang pangyayaring ito bilang patotoo 
na ang pagkasaserdote ni Kristo ayon sa paraang 


IKAPU 


gaya ng kay Melquisedec ay nakahihigit sa Leviti- 
kong pagkasaserdote, yamang sa diwa si Levi, sa- 
mantalang nasa mga balakang pa ni Abraham, ay 
nagbayad ng mga ikapu kay Melquisedec. (Heb 7:4- 
10) Ang ikalawang pangyayari naman ay may kina- 
laman kay Jacob, na nanata sa Bethel na ibibigay 
niya sa Diyos ang ikasampu ng kaniyang mga pag- 
aari.---Gen 28:20-22. 

Gayunman, ang dalawang ulat na ito ay mga ha- 
limbawa lamang ng kusang-loob na pagbibigay ng 
isang ikasampu. Wala tayong mababasa na inutu- 
san ni Abraham o ni Jacob ang kanilang mga inapo 
na sundin ang mga halimbawang ito, na para bang 
nagtatag sila ng isang relihiyosong gawain, kauga- 
lian, o batas. Kung si Jacob ay dati nang obligadong 
magbayad ng mga ikapu, magiging kalabisan na 
para sa kaniya na manatang magbabayad siya niya- 
on, gaya ng ginawa niya. Kaya naman, maliwanag 
na ang kaayusan ng pagbibigay ng ikapu ay hindi 
isang kaugalian o batas sa gitna ng sinaunang mga 
Hebreo. Itinatag lamang ito nang pasinayaan ang ti- 
pang Kautusan, at hindi bago niyaon. 

Mga Batas ng Kautusang Mosaiko Hinggil sa 
Pagbibigay ng Ikapu. Si Jehova ay nagbigay ng 
mga batas sa Israel hinggil sa pagbibigay ng ikapu, 
para sa tiyak na mga layunin, anupat lumilitaw na 
ang mga iyon ay nagsasangkot ng pagbibigay ng 
dalawang ikasampu ng kanilang taunang kita, mali- 
ban sa mga taon ng Sabbath, kung kailan hindi 
binabayaran ang ikapu, yamang walang kita sa 
mga taong iyon. (Lev 25:1-12) Gayunman, nanini- 
wala ang ilang iskolar na iisa lamang ang ikapung 
binabayaran noon. Ang mga ikapu ay karagdagan 
sa mga unang bunga na pananagutang ihandog ng 
mga Israelita kay Jehova.---Exo 23:19, 34:26. 

Ang unang ikapu, na binubuo ng ikasampu ng ani 
ng lupain at ng mga namumungang punungkahoy 
at (maliwanag, ng naging dami) ng mga bakahan at 
mga kawan, ay dinadala sa santuwaryo at ibinibigay 
sa mga Levita, yamang sila'y walang mana sa lupa- 
in kundi nakatalagang maglingkod sa santuwaryo. 
(Lev 27:30-32, Bil 18:21, 24) Ibinibigay naman ng 
mga Levita ang ikasampu ng mga ito sa mga Aaro- 
nikong saserdote bilang panustos ng mga iyon.---Bil 
18:25-29. 

Bago ibigay bilang ikapu, maliwanag na ginigiik 
muna ang butil, at ginagawang alak at langis ang 
bunga ng punong ubas at ng punong olibo. (Bil 18: 
27, 30; Ne 10:37) Kung salapi naman ang nais ibigay 
ng isang Israelita sa halip na ang mga produktong 
ito, maaari niyang gawin iyon, basta't magdaragdag 
siya ng isang kalima sa halaga ng mga ito. (Lev 
27:31) Iba naman ang ginagawa sa mga bakahan at 
mga kawan. Habang isa-isang lumalabas sa kural 
ang mga hayop, ang may-ari ay nakatayo sa may 


IKAPU 


pintuang-daan hawak ang isang tungkod at mina- 
markahan niya ang bawat ikasampung hayop bi- 
lang ang ikapu, nang hindi sinusuri o pinipili iyon. 
-Lev 27:32, 33. 

Waring mayroon pang karagdagang ikapu noon, 
ang ikalawang ikapu, na ibinubukod taun-taon para 
sa iba pang mga layunin at hindi bilang panustos ng 
Levitikong pagkasaserdote, bagaman nakikibahagi 
rin dito ang mga Levita. Karaniwan na, ang kalak- 
hang bahagi nito ay ginagamit at tinatamasa ng pa- 
milyang Israelita kapag nagtitipon sila sa mga pam- 
bansang kapistahan. Kung hindi madaling ibiyahe 
ang ikapung ito dahil sa layo ng Jerusalem, ito'y pi- 
napalitan ng salapi at iyon ang ginagamit sa Jerusa- 
lem para sa panustos at kasiyahan ng sambahayan 
sa panahon ng banal na kombensiyon. (Deu 12:4-7, 
11,17, 18, 14:22-27) Pagkatapos, sa pagwawakas ng 
ikatlo at ikaanim na taon ng pitong-tadng siklo ng 
sabbath, ang ikapung ito, sa halip na gamitin sa 
mga gastusin sa mga pambansang asamblea, ay ibi- 
nubukod para sa mga Levita, mga naninirahang da- 
yuhan, mga babaing balo, at mga batang lalaking 
walang ama, sa lokal na komunidad.--Deu 14:28, 
29: 26:12. 

Hindi naman labis-labis ang hinihiling ng mga 
batas na ito sa Israel hinggil sa pagbibigay ng ikapu. 
At hindi rin dapat kalimutan na nangako ang Diyos 
na pasasaganain niya ang Israel sa pamamagitan ng 
pagbubukas sa “mga pintuan ng tubig sa langit” 
kung susundin nila ang kaniyang mga batas hinggil 
dito. (Mal 3:10, Deu 28:1, 2, 11-14) Nang maging pa- 
baya ang bayan sa pagbibigay ng ikapu, nagdusa 
ang pagkasaserdote, sapagkat napilitan ang mga sa- 
serdote at ang mga Levita na gamitin ang kanilang 
panahon sa sekular na pagtatrabaho at bunga nito'y 
napabayaan nila ang kanilang mga gawaing pagli- 
lingkod. (Ne 13:10) Dahil sa gayong kawalang-kata- 
patan ay humina ang tunay na pagsamba. Nakalu- 
lungkot pa, nang mahulog ang sampung tribo sa 
pagsamba sa guya, ginamit nila ang ikapu upang 
itaguyod ang huwad na relihiyong iyon. (Am 4:4, 5) 
Sa kabilang dako, kapag ang Israel ay tapat kay Je- 
hova at pinamamahalaan ng matuwid na mga ad- 
ministrador, ang pagbibigay ng ikapu sa mga Levi- 
ta ay muling naipatutupad, at gaya ng ipinangako ni 
Jehova, hindi sila dumaranas ng kakapusan.---2Cr 
31:4-12: Ne 10:37, 38; 12:44, 13:11-13. 

Sa ilalim ng Kautusan, walang binanggit na paru- 
sa para sa taong hindi nagbibigay ng ikapu. Subalit 
ipinadama ni Jehova sa lahat na mayroon silang 
seryosong pananagutan na ilaan ang ikapu, sa pag- 
wawakas ng tatlong-tadng siklo ng pagbibigay ng 
ikapu, kailangan nilang sabihin sa harap niya na na- 
bayaran nila nang buo ang ikapu. (Deu 26:12-15) 
Ang anumang bagay na dapat nilang ibigay ngunit 


1052 


ipinagkait nila ay itinuturing na ninakaw sa Diyos. 
--Mal 3:7-9. 

Pagsapit ng unang siglo C.E., ang mga Judiong li- 
der ng relihiyon, lalo na ang mga eskriba at mga 
Pariseo, ay gumagawa ng banal-banalang pagbibi- 
gay ng ikapu at ng iba pang pakitang-taong gawa- 
in, sa isang anyo ng pagsamba, subalit ang ka- 
nilang puso ay malayung-malayo sa Diyos. (Mat 
15:1-9) Sinaway sila ni Jesus dahil sa kanilang sa- 
kim at mapagpaimbabaw na saloobin, anupat itina- 
wag-pansin niya ang kanilang pagiging metikuloso 
sa pagbibigay maging ng ikasampu ng “yerbabue- 
na at ng eneldo at ng komino"---isang bagay na da- 
pat naman nilang gawin---subalit kasabay nito'y 
winawalang-halaga nila “ang mas mabibigat na 
bagay ng Kautusan, samakatuwid nga, katarungan 
at awa at katapatan.” (Mat 23:23, Luc 11:42) Sa pa- 
mamagitan ng ilustrasyon, ipinakita ni Jesus ang 
pagkakaiba ng Pariseo na may-kahambugang na- 
kadama na siya'y matuwid dahil sa kaniyang sari- 
ling mga gawa ng pag-aayuno at pagbibigay ng 
ikapu, at ng maniningil ng buwis na, bagaman iti- 
nuturing na walang kabuluhan ng mga Pariseo, 
nagbaba ng kaniyang sarili, nagtapat ng kaniyang 
mga kasalanan sa Diyos, at humingi ng awa ng 
Diyos.--Luc 18:9-14. 

Hindi Obligadong Magbigay ng Ikapu ang 
mga Kristiyano. Kailanman ay hindi inutusang 
magbayad ng mga ikapu ang unang-siglong mga 
Kristiyano. Sa ilalim ng Kautusan, ang pangunahing 
layunin ng kaayusan ng pagbibigay ng ikapu ay 
upang tustusan ang templo at ang pagkasaserdote 
ng Israel: kaya naman, ang obligasyon ng pagbaba- 
yad ng mga ikapu ay maglalaho kapag nagwakas, 
o natupad na, ang tipang iyon ng Kautusang Mosai- 
ko, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa pa- 
hirapang tulos. (Efe 2:15: Col 2:13, 14) Totoo, patu- 
loy na naglingkod sa templo sa Jerusalem ang mga 
Levitikong saserdote hanggang sa mawasak iyon 
noong 70 C.E., subalit pasimula noong 33 C.E., ang 
mga Kristiyano ay naging bahagi ng isang bagong 
espirituwal na pagkasaserdote na hindi sinusuporta- 
han ng mga ikapu.---Ro 6:14: Heb 7:12: 1Pe 2:9. 

Bilang mga Kristiyano, pinasigla sila na suporta- 
han ang ministeryong Kristiyano kapuwa sa pama- 
magitan ng kanilang sariling ministeryal na gawain 
at materyal na mga abuloy. Sa halip na magbi- 
gay ng takda o espesipikong mga halaga para sa 
mga gastusin ng kongregasyon, sila'y mag-aabuloy 
“ayon sa taglay ng isang tao,” anupat magbibigay 
“ayon sa ipinasiya niya sa kaniyang puso, hindi ma- 
bigat sa loob o sa ilalim ng pamimilit, sapagkat ini- 
ibig ng Diyos ang masayang nagbibigay.” (2Co 8:12: 
9:7) Pinasigla sila na sundin ang simulaing ito: “Ang 
matatandang lalaki na namumuno sa mahusay na 


1053 


paraan ay kilalaning karapat-dapat sa dobleng kara- 
ngalan, lalo na yaong mga nagpapagal sa pagsasali- 
ta at pagtuturo. Sapagkat ang kasulatan ay nagsasa- 
bi: Huwag mong bubusalan ang toro kapag ito ay 
gumigiik ng butil', gayundin: ‘Ang manggagawa ay 
karapat-dapat sa kaniyang kabayaran.” (1Ti 5:17, 
18) Magkagayunman, ang apostol na si Pablo ay 
nagpakita ng halimbawa sa hindi pag-aatang ng di- 
kinakailangan pinansiyal na pasanin sa kongrega- 
syon.---Gaw 18:3, 1Te 2:9. 


IKASAMPUNG BAHAGI. 
IKAPU. 


IKES [Baluktot]. Ang Tekoita na ang anak na si 
Ira ay isa sa makapangyarihang mga lalaki ni Ha- 
ring David.---2Sa 23:8, 26; 1Cr 11:26, 28, 27:9. 


IKINAKAWAY, HANDOG NA. Tingnan ang 
HANDOG, MGA. 


ILAI. Isang Ahohita: isang makapangyarihang 
lalaki ng mga hukbong militar ni David, lumilitaw 
na tinawag na Zalmon sa 2 Samuel 23:28.--1Cr 
11:26, 29. 


ILANG. Sa pangkalahatan, ang terminong He- 
breo para sa ilang (midh-bar) ay tumutukoy sa 
isang lupaing kakaunti ang naninirahan at di-nilili- 
nang. (Jer 2:2) Maaaring kasama rito ang mga pas- 
tulan (Aw 65:12: Jer 23:10, Exo 3:1), mga imba- 
kang-tubig (2Cr 26:10), mga bahay, at pati ang 
ilang lunsod (1Ha 2:34: Jos 15:61, 62; Isa 42:11). Ba- 
gaman kadalasang tumutukoy lamang sa mga tu- 
yong lupain na may palumpungan at damuhan, 
ang midh-bar' ay maaari ring kumapit sa mga pook 
na walang tubig at matatawag na tunay na mga di- 
syerto. Ang iba pang mga terminong Hebreo na gi- 
nagamit upang tukuyin nang mas espesipiko ang 
gayong mga lugar ay kadalasang matatagpuang 
kasama ng midh-bar sa mga bahaging patula.--Aw 
78:40, Jer 50:12. 

Ang salitang yeshi-mohn' ay nangangahulugan 
ng isang dakong likas na tiwangwang o disyerto. 
(Aw 68:7: Isa 43:19, 20) Lumilitaw na mas matin- 
ding termino ito kaysa sa midh-bar, anupat nagpa- 
pahiwatig ng pagiging higit na tigang, gaya sa pa- 
nanalitang “tiwangwang at umaalulong na disyerto 
[yeshi-mon'|.” (Deu 32:10) Kapag ginamit ito kala- 
kip ang pamanggit na pantukoy, tumutukoy ito sa 
espesipikong mga lugar ng ilang.--Bil 21:20, 1Sa 
23:19, 24: tingnan ang JESIMON. 

Inilalarawan naman ng @ra-vah' ang mga lupa- 
ing tigang at walang pananim, tulad niyaong mga 
lupain sa kabila ng Jordan mula sa Jerico. (Bil 22:1) 
Ang gayong mga disyertong kapatagan ay maaa- 
ring resulta ng pagsira sa kagubatan at kawalan ng 


Tingnan ang 


ILANG 


wastong konserbasyon at paglinang, o maaaring 
ang mga iyon ay resulta ng mahabang tagtuyot, 
anupat dahil sa mga kalagayang ito, ang produkti- 
bong kalupaan ay nagiging mga ilang na di-mabu- 
nga. (Isa 33:9: Jer 51:43) Kapag kalakip nito ang 
pamanggit na pantukoy, ang salitang ito ay tumu- 
tukoy rin sa isang espesipikong bahagi ng Lupang 
Pangako. (Tingnan ang ARABA; ARABA, AGUSANG 
LIBIS NG.) Ang isa pang termino, tsi'yah, ay nagla- 
larawan naman sa alinmang “pook na walang tu- 
big” at ginagamit kahanay ng mga salitang na- 
banggit na.--Aw 107:35: Isa 35:1. 

Maging ang mga rehiyon na inilalarawan bilang 
“disyerto” sa Bibliya ay bihirang tumukoy sa isang 
mabuhanging disyerto na gaya ng ilang bahagi ng 
Disyerto ng Sahara na may alun-along mga burol 
ng buhangin. Kadalasang ang mga ito ay mga 
patag na lupain na halos walang punungkahoy 
at tigang o medyo tigang, mababatong talampas, 
o mga libis na tiwangwang at walang tubig na na- 
palilibutan ng matataas na bundok at kalbong mga 
taluktok.--Job 30:3-7: Jer 17:6, Eze 19:13. 

Noong panahon ng kanilang Pag-alis mula sa 
Ehipto, ang bansang Israel ay inakay ng Diyos pa- 
pasok sa ilang sa kahabaan ng Dagat na Pula, anu- 
pat inakala ni Paraon na naligaw sila. (Exo 13:18- 
20: 14:1-3) Nang mapasakabilang panig ng Dagat 
na Pula, at sa nalalabing bahagi ng 40 taon, ang Is- 
rael ay nagpalipat-lipat sa iba't ibang seksiyon ng 
ilang, kabilang ang mga pook na ilang ng Sur, Sin, 
Sinai, Paran, at Zin (Exo 15:22; 16:1: 19:1, Bil 10:12; 
20:1), anupat kung minsan ay nagkakampo sila sa 
mga oasis, gaya sa Flim, na may 12 bukal at 
70 puno ng palma (Exo 15:27), at sa Kades.--Bil 
13:26, Deu 2:14: MAPA, Tomo 1, p. 541. 

Ang Lupang Pangako mismo, na bahagi ng tina- 
tawag na Fertile Crescent, ay isang makitid na lupa- 
ing nililinang na ang kahangga sa isang panig ay 
ang Dagat Mediteraneo at sa dalawang panig na- 
man ay ang malalawak na pook na ilang---ang Di- 
syerto ng Sirya-Arabia sa S at ang Peninsula ng Si- 
nai sa T. (Exo 23:31) Sa loob ng mga hangganan ng 
lupain ay may mas maliliit na seksiyon ng ilang, ha- 
limbawa ay yaong nasa malapit sa Dotan, sa T la- 
mang ng Libis ng Jezreel, kung saan inihagis si Jose 
ng kaniyang mga kapatid sa balon (Gen 37:17, 22): 
ang Ilang ng Juda, na may ilang seksiyong nasa pa- 
libot ng mga lunsod ng Zip, Maon, at En-gedi, mga 
ilang kung saan nanganlong si David mula kay Saul 
(Huk 1:16; 1Sa 23:14, 24; 24:1): at ang mga pook na 
ilang sa S panig ng Jordan, na sumasanib sa Disyer- 
to ng Sirya-Arabia (Bil 21:13, Deu 1:1, 4:43). Ang 
kalakhan ng rift valley na binabagtas ng Ilog Jordan 
(sa ngayon ay tinatawag na Ghor) ay pangunahin 
nang isang disyertong lupain. 


ILANG 


Bagaman sa ngayon ay lubusan nang tiwang- 
wang ang marami sa mga pook na ilang na bina- 
banggit sa Bibliya, may katibayan na hindi ganito 
ang dating kalagayan ng ilan. Sa The Geography of 
the Bible (1957, p. 91), sinabi ni Denis Baly na “ma- 
lamang na ang kaurian ng mga pananim ay suma- 
ilalim sa napakalalaking pagbabago mula noong pa- 
nahon ng Bibliya.” Ang orihinal na mga kalagayan 
na mahusay ang pagkakatimbang kung saan ang 
lupa, klima, at mga pananim ay bumubuo ng isang 
matatag na kapaligiran, anupat di-gaanong naa- 
agnas ang lupa, ay nasira dahil sa pagkasalanta ng 
mga kagubatan na hindi na muling tinamnan. Pa- 
libhasa'y wala nang lilim, at wala nang ugat na pi- 
pigil sa lupa, nasira ito ng nakapapasong init ng tag- 
araw at ng humahagupit na ulan sa taglamig. Ang 
lupa ay tinigang ng araw, pinalis ng hangin, pi- 
nagbitak-bitak ng matinding pagpapabagu-bago ng 
temperatura, at inagnas ng ulan. Ipinakikita ng ar- 
keolohikal na pagsusuri na maraming lugar na lu- 
busan nang tiwangwang sa ngayon ay dating “kina- 
roroonan ng mga pastulan, mga kapatagan, at mga 
oasis kung saan dahil sa mga bukal at manaka- 
nakang pag-ulan bukod pa sa maingat na konserba- 
syon ng tubig ay naging posibleng magtayo ng mga 
nayon at magmantini ng mahahalagang ruta ng 
mga pulutong na naglalakbay.” (The Interpreter's 
Dictionary of the Bible, inedit ni G. Buttrick, 1962, 
Tomo 1, p. 828) Maging sa ngayon, marami sa ga- 
yong mga lugar ng ilang ay nababalutan ng maka- 
pal at luntiang damo kapag tagsibol, bagaman sa 
pagtatapos ng tag-araw ay nalalanta at naglalaho 
na ito dahil sa init at tagtuyot. 

Mga Kalagayan sa Ilang Kung Saan Nagpa- 
gala-gala ang mga Israelita. Bagaman posible 
na mas kaayaaya ang mga kalagayan sa ibang 
mga pook na ilang noong sinaunang panahon kaysa 
sa kasalukuyan, masasabi ni Moises na sa paglalak- 
bay ng Israel sa Sinai ay dumaan sila “sa malaki at 
kakila-kilabot na ilang, na may makamandag na 
mga serpiyente at mga alakdan at may uhaw na 
lupa na walang tubig.” (Deu 1:19, 8:15, MGA LARA- 
WAN, Tomo 1, p. 542) Iyon ay isang “lupain ng 
mga lagnat” (Os 13:5), isang lupain ng hukay at 
matinding karimlan. (Jer 2:6) Ang mas tigang na 
mga pook na ilang ay alinman sa hindi tinahanan 
(Job 38:26) o mga lugar kung saan tumahan ang 
mga naninirahan sa mga tolda at kung saan lumi- 
bot ang mga taong pagala-gala. (1Cr 5:9, 10; Jer 
3:2) Doon ay may mga kambron at mga tinikang- 
palumpong (Gen 21:14, 15: Exo 3:1, 2: Huk 8:7), ma- 
titinik na punong lotus, at mga palumpungan ng na- 
katutusok na mga punong akasya.---Exo 25:10: Job 
40:21, 22. 

Ang mga pagdd na manlalakbay na tumatahak sa 
mga dinaraanang landas (Jer 12:12) ay maaaring 


1054 


sumilong sa ilalim ng payat at tulad-patpat na mga 
sanga ng punong retama (1Ha 19:4, 5), o sa ilalim 
ng mukhang-mapanglaw at bansot na enebro (Jer 
48:6), o sa tabi ng mabukong katawan ng tamarisko 
na may mga dahong evergreen na malabalahibo at 
maliliit (Gen 21:33). Sa himpapawid, ang mga agila 
at iba pang mga ibong maninila ay paikut-ikot na 
lumilipad sa walang-ulap na kalangitan (Deu 32: 10, 
11), samantalang ang mga may-sungay na ulupong 
at mga ahas-palaso ay gumagapang sa ibabaw ng 
mga bato at sa ilalim ng mga palumpong, ang mga 
bayawak-buhangin ay nagtatakbuhan, at ang mala- 
laking monitor lizard ay dahan-dahang lumalakad 
gamit ang kanilang maiikli at malalakas na paa. (Lev 
11:30, Aw 140:3, Isa 34:15) Ang mga kambing- 
bundok ay makikita sa mga kabatuhan (1Sa 24:2), 
ang maiilap na asno, mga sebra, mga kamelyo, at 
mga avestruz ay nanginginain sa kakaunting pana- 
nim, at may makikita ring mga pelikano at mga por- 
cupino. (Job 24:5: 39:5, 6: Jer 2:24, Pan 4:3: Zef 2:13, 
14) Sa gabi, ang palahaw ng mga chakal at mga lobo 
ay sinasabayan ng huni ng mga kuwago o ng humi- 
higing na iyak ng kandarapa, anupat lalong mada- 
rama na tiwangwang at liblib ang pook na ito. (Isa 
34:11-15: Jer 5:6) Yaong mga natutulog sa isang 
pook na ilang ay karaniwan nang walang katiwasa- 
yan.--Ihambing ang Eze 34:25. 

Maliban sa nakapangalat na mga oasis, ang Pe- 
ninsula ng Sinai ay pangunahin nang isang rehiyon 
ng buhangin, matigas na graba, at bato. Kakaunting 
pananim ang tumutubo sa mga wadi (agusang li- 
bis). Noong sinauna, maaaring mas maulan doon at 
mas marami ring pananim. Gayunman, kung hindi 
sila pinangalagaan ng Diyos, ang mga Israelita, na 
posibleng may bilang na tatlong milyon, ay tiyak na 
hindi mabubuhay sa tigang na rehiyong ito. Gaya 
ng sinabi sa kanila ni Moises sa Kapatagan ng Moab: 
“Mag-ingat ka upang hindi mo makalimutan si Je- 
hova na iyong Diyos . . . na naglabas sa iyo mula sa 
lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng mga alipin, na 
pumatnubay sa iyo sa malaki at kakila-kilabot na 
ilang, na may makamandag na mga serpiyente at 
mga alakdan at may uhaw na lupa na walang tubig: 
na nagpabukal ng tubig para sa iyo mula sa batong 
pingkian, na nagpakain sa iyo ng manna sa ilang, na 
hindi nakilala ng iyong mga ama, sa layuning pag- 
pakumbabain ka at sa layuning ilagay ka sa pagsu- 
bok upang ikaw ay mapabuti sa iyong wakas.”---Deu 
8:11-16. 

Ang Ilang sa Griegong Kasulatan. Dito, ang 
terminong Griego na eremos ay karaniwang ka- 
tumbas ng Hebreong midh-bar. (Luc 15:4) Inilalara- 
wan nito ang ilang na kapaligiran kung saan nanga- 
ral si Juan na Tagapagbautismo (Mat 3:1) at ang 
mga liblib na dako na doon itinaboy ang isang lala- 
king inaalihan ng demonyo. (Luc 8:27-29) Pagkata- 


1055 


pos na mabautismuhan si Jesus, siya ay nag-ayuno 
at tinukso ni Satanas sa isang pook na ilang. (Mat 
4:1: ihambing ang Lev 16:20-22.) Noong panahon 
ng kaniyang ministeryo, kung minsan ay bumubu- 
kod si Jesus patungo sa ilang upang manalangin. 
(Luc 5:16) Gayunman, tiniyak niya sa kaniyang mga 
alagad na ang kaniyang pagkanaririto taglay ang 
makaharing kapangyarihan ay hindi sa isang liblib 
na ilang lamang kundi mahahayag ito sa lahat ng 
dako. (Mat 24:26) Mayroon pa ring partikular na 
mga panganib sa ilang noong panahong naglalak- 
bay ang apostol na si Pablo bilang misyonero.---2Co 
11:26, ihambing ang Gaw 21:38. 

Makasagisag na mga Paggamit. Ang mga 
pook na ilang sa dakong S at TS ng Palestina ay pi- 
nagmumulan din ng malalakas at maiinit na ha- 
ngin na ngayon ay tinatawag na mga sirocco, mula 
sa salitang Arabe (sharquiyyeh) para sa “hanging 
silangan.” Ang mga hanging ito na humihihip mula 
sa disyerto ay lubhang nakatitigang, palibhasa'y si- 
nasagap nito ang lahat ng halumigmig sa hangin at 
kadalasa'y may dala itong alikabok na pino at ma- 
nilaw-nilaw. (Jer 4:11) Ang mga sirocco ay pangu- 
nahin nang dumarating kapag tagsibol at taglagas, 
at yaong mga humihihip kapag tagsibol ay naka- 
pagdudulot ng malaking pinsala sa mga halaman 
at mga pananim. (Eze 17:10) Yamang ang Efraim 
ang tribo na kumakatawan sa apostatang hilagang 
kaharian ng Israel, inihula ni Jehova na bagaman 
ang Efraim ay “maging mabunga, ang isang ha- 
nging silangan .. . ay darating. Mula sa ilang ay 
aahon ito, at tutuyuin nito ang kaniyang balon at 
sasairin ang kaniyang bukal. Sasamsamin ng isang 
iyon ang kabang-yaman ng lahat ng kanais-nais na 
kagamitan.” Ang mapangwasak na hanging sila- 
ngang ito mula sa ilang ay sumagisag sa pagsala- 
kay ng Asirya laban sa Israel mula sa S, anupat 
sasamsaman at dadalhing bihag nito ang mga Isra- 
elita.--Os 13:12-16. 

Ang mga pook na ilang mismo, palibhasa'y kara- 
niwan nang kakaunti ang tumatahan at kulang sa 
pag-aasikaso at paglinang ng mga tao, ay madalas 
gamitin upang ilarawan ang mapaminsalang mga 
resulta ng pagsalakay ng kaaway. Dahil sa kawa- 
lang-katapatan ng Juda, kikilos ang mga hukbo ng 
Babilonya upang ang kaniyang ‘mga banal na lun- 
sod ay maging ilang, ang Sion ay maging ganap na 
ilang, at ang Jerusalem naman ay maging tiwang- 
wang na kaguhuan (Isa 64:10), anupat ang kani- 
yang mga taniman at mga sakahang bukid ay pa- 
wang magmimistulang ilang. (Jer 4:26, 9:10-12) 
Ang kaniyang mga prinsipeng tagapamahala, na 
dating tulad ng mariringal na sedro sa isang kagu- 
batan, ay ibubuwal. (Jer 22:6, 7: ihambing ang Eze 
17:1-4, 12, 13.) Sa kabilang dako, bilang kagantihan 


ILIRICO 


sa kanilang pagkapoot at pagsalansang sa pangka- 
hariang kaayusan ng Diyos, gayundin ang mangya- 
yari sa mga kaaway na bansa, gaya ng Babilonya, 
Ehipto, Edom, at iba pa. Partikular na binanggit na 
ang Babilonya ay magiging isang “ilang na walang 
tubig at disyertong kapatagan,” anupat di-tatahanan 
at malilimutan sa kaniyang pagkatiwangwang.---Jer 
50:12-16, Joe 3:19: Zef 2:9, 10. 

Sa kabaligtaran, pagkatapos ng 70-taóng pagkata- 
pon, ang pagsasauli sa Juda ay magiging gaya ng 
pagpapanibago sa isang pook na ilang tungo sa pa- 
giging hardin na tulad ng Eden, na may mabubu- 
ngang taniman ng punungkahoy at matatabang bu- 
kid na natutubigan ng mga batis at mga ilog, at 
may matambong mga halaman, madahong mga 
punungkahoy, at namumukadkad na mga bulaklak, 
anupat dahil sa lahat ng ito ay mistulang nagsasa- 
ya ang lupain.--Isa 35:1, 2; 51:3. 

Mga indibiduwal. [Ipinakikita ng katulad na 
mga pagtukoy sa mga indibiduwal na ang gayong 
mga hula ay pangunahin nang kumakapit sa espiri- 
tuwal na paraan sa halip na literal. Sa gayon, ang isa 
na nagtitiwala sa mga tao sa halip na kay Jehova ay 
inihahalintulad sa punong nag-iisa sa disyertong 
kapatagan, na walang pag-asang makakita ng ma- 
buti. Ngunit ang isa na nagtitiwala kay Jehova ay 
tulad ng “punungkahoy na nakatanim sa tabi ng tu- 
big,” anupat mabunga, mayabong, at matiwasay. 
(Jer 17:5-8) Ang mga pagkakaibang ito ay tumutu- 
long din upang mabuo sa ating isip ang larawan ng 
isang pook na ilang. 

“Ilang ng dagat.” [nuunawa ng ilang komen- 
tarista na ang “ilang [midh-bar'] ng dagat" sa Isa- 
ias 21:1 ay pananalita na tumutukoy sa timugang 
bahagi ng sinaunang Babilonia. Taun-taon, kapag 
umaapaw ang mga ilog ng Eufrates at ng Tigris sa 
kanilang mga pampang, ang rehiyong ito ay nagmi- 
mistulang “dagat sa ilang." 

Sa Apocalipsis. Sa aklat ng Apocalipsis, ang 
ilang ay ginagamit sa dalawang diwa: upang kuma- 
tawan sa pag-iisa at kanlungan mula sa mga mana- 
nalakay may kaugnayan sa makasagisag na babae 
na nagsilang sa maharlikang batang lalaki (Apo 
12:6, 14), at upang kumatawan sa tahanan ng ma- 
babangis na hayop may kaugnayan sa makasagisag 
na babae, ang “Babilonyang Dakila,” na nakasakay 
sa mabangis na hayop na may pitong ulo.---Apo 
17:3-6, 12-14. 


ILANG NG JUDA. Tingnan ang Juna, ILANG NG. 
ILAWAN. 


ILIRICO. Isang Romanong probinsiya na pai- 
ba-iba ang mga hangganan at nasa HK bahagi ng 
Balkan Peninsula sa baybayin ng Dagat Adriatico. 


Tingnan ang TANGLAW, ILAWAN. 


ILOG 


Noong panahon pagkatapos na matalo ni Tiberio 
ang mga taga-Pannonia at mga taga-Dalmacia no- 
ong 9 C.E., ang Romanong probinsiya ng Ilirico ay 
nahati sa dalawa, na nang maglaon ay naging da- 
lawang probinsiya. Ang timugang probinsiya ay ti- 
nawag na Dalmacia nang dakong huli. 

Sa Roma 15:19, binabanggit ng apostol na si Pa- 
blo na nangaral siya sa isang sirkito “hanggang sa 
lirico.” Hindi matiyak kung ang orihinal na Griego 
ay nangangahulugang aktuwal na nakapangaral si 
Pablo sa Ilirico o kung naging hangganan lamang 
iyon ng kaniyang pangangaral. 


ILOG. Ang terminong Hebreo na na-har' ay tu- 
mutukoy sa isang ilog, samakatuwid nga, isang 
malaking katubigan na halos patuluyang umaagos 
sa isang likas na tsanel. Kabaligtaran nito, ang 
isang wadi, o agusang libis (sa Heb., nachal), ay 
kadalasang tuyo ngunit kung minsan ay dinadalu- 
yan ng napakalakas na agos ng tubig. Kabilang 
sa pangunahing mga ilog na binanggit sa Bibliya 
ay ang Hidekel (Tigris), Eufrates, Jordan, Abana, 
at Parpar. (Gen 2:14: 2Ha 5:10, 12) Ang Nilo, baga- 
man hindi tinutukoy sa pangalang iyon, ay tinata- 
wag na ye'or” (kung minsan ay ye'ohr'), na ipina- 
palagay na nangangahulugan din na isang batis 
o kanal (Isa 33:21) o isang daanan o lagusan na 
puno ng tubig. (Job 28:10) Nililinaw ng konteksto 
kung kailan tumutukoy sa Nilo ang mga terminong 
ye'or' o ye'ohr 7 kaya naman lumilitaw ang panga- 
lang Nilo sa mga salin ng Bibliya.--Gen 41:17, 18. 

Maaaring ang “ilog ng Ehipto” (Gen 15:18) ay ang 
“agusang libis ng Ehipto” rin.--Bil 34:5: tingnan 
ang SIHOR. 

Kadalasan, ang Eufrates ay basta tinatawag na 
“Ilog.” (Jos 24:2, 3, Ezr 8:36, Isa 7:20, 27:12, Mik 
7:12) Yamang ito ang pinakamahaba at pinakama- 
halagang ilog sa TK Asia, para sa mga Hebreo, ang 
Eufrates ay ang “malaking ilog.” (Gen 15:18) Kaya 
hindi lumilikha ng kalituhan ang pagtukoy rito bi- 
lang ang “Ilog.” 

Sa tulong ni Jehova, napalawak ni Haring David 
ang mga hangganan ng Lupang Pangako hanggang 
sa Eufrates. (1Cr 18:3-8) Ganito ang sinabi may ki- 
nalaman sa kaniyang anak na si Solomon: “Magka- 
karoon siya ng mga sakop sa dagat at dagat at mula 
sa Ilog [Eufrates] hanggang sa mga dulo ng lupa.” 
(Aw 72:8) Sa hula ni Zacarias, ang mga salitang 
ito ay inuulit at tumutukoy sa pambuong-daigdig 
na pamamahala ng Mesiyas sa hinaharap.---Zac 9: 
9, 10; ihambing ang Dan 2:44, Mat 21:4, 5. 

Ang unang ilog na binanggit sa Bibliya ay yaong 
ilog na maliwanag na nagmula sa Eden at dumilig 
sa hardin na inilaan ni Jehova bilang tahanan nina 
Adan at Eva. Ang ilog na ito ay nagsanga-sanga at 


1056 


naging apat na bukal, na naging mga ilog naman, 
ang Pison, ang Gihon, ang Hidekel, at ang Eufrates. 
Ang mga rehiyon (Havila, Cus, at Asirya) na tinutu- 
koy may kaugnayan sa apat na ilog na ito ay umiral 
noong panahon pagkaraan ng Baha. (Gen 2:10-14) 
Kaya waring ang manunulat ng ulat na ito, si Moi- 
ses, ay gumamit ng mga terminong pamilyar noong 
kaniyang mga araw upang ipahiwatig ang lokasyon 
ng hardin ng Eden. Dahil dito, hindi matiyak kung 
ang mga bagay na sinasabi tungkol sa mga landas 
ng Pison, Gihon, at Hidekel ay kumakapit noong pa- 
nahon pagkaraan ng Baha o noong panahon bago 
ang Baha. Kung ang paglalarawan ay kaugnay ng 
panahon bago ang Baha, malamang na ang Baha 
mismo ang bumago sa mga landas ng mga ilog na 
ito. Kung nauugnay naman iyon sa panahon pagka- 
raan ng Baha, maaaring ang ibang likas na mga pe- 
nomeno, gaya ng mga lindol, ang bumago sa mga 
landas ng mga ito, anupat hindi na matukoy ang 
ilan. 

Makasagisag na Paggamit. Ang mga ilog ay 
nagsilbing harang sa pagsalakay ng mga hukbo ng 
kaaway at gumanap ng mahalagang papel sa de- 
pensa ng ilang lunsod, gaya ng Babilonya. Ngunit 
ang Jerusalem ay walang ilog na likas na pandepen- 
sa. Gayunpaman, ang Diyos na Jehova ay inilara- 
wan bilang ang pinagmumulan ng isang malaking 
ilog ng proteksiyon para sa lunsod na iyon. Ang 
mga kaaway na maaaring dumating laban sa Jeru- 
salem tulad ng isang pangkat ng mga barko ng ka- 
away ay daranas ng kapahamakan.--Isa 33:21, 22; 
tingnan ang BARKO. 

Ginagamit ang kapaha-pahamak na pag-apaw ng 
ilog upang kumatawan sa pagsalakay ng mga huk- 
bo ng kaaway.--Isa 8:7. 

Ang tubig ay kailangan upang mabuhay, at si Je- 
hova ay tinutukoy bilang ang Bukal ng tubig na bu- 
hay. (Jer 2:13) Ngunit ibinaling ng mga apostatang 
Israelita ang kanilang pansin sa Ehipto at sa Asirya. 
Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ni Jehova sa 
pamamagitan ng kaniyang propetang si Jeremias: 
“Bakit mo ikababahala ang daan ng Ehipto upang 
inumin ang tubig ng Sihor? At bakit mo ikababaha- 
la ang daan ng Asirya upang inumin ang tubig ng 
Ilog? ... Alamin mo nga at tingnan na ang pag- 
iwan mo kay Jehova na iyong Diyos ay isang bagay 
na masama at mapait.” (Jer 2:18, 19) Maliwanag na 
ang tubig na mula sa mga tao at inaasahang maha- 
laga sa pag-iral ng isa ay tinutukoy rin sa Apocalip- 
sis 8:10 at 16:4. 

May kinalaman sa “ilog ng tubig ng buhay” (Apo 
22:1), tingnan ang BuHAY (Ang Ilog ng Tubig ng Bu- 
hay). 


ILOG NG EHIPTO. Ipinangako ni Jehova na 
ibibigay sa binhi ni Abraham ang lupain “mula sa 


1057 


ilog ng Ehipto” hanggang sa Ilog Eufrates. (Gen 
15:18) Karaniwang ipinapalagay ng mga komenta- 
rista na ang “ilog ng Ehipto” ay tumutukoy sa “agu- 
sang libis ng Ehipto" na iniuugnay ngayon sa Wadi 
el-“Arish ng Peninsula ng Sinai. Ang wadi na ito ay 
bumubuhos sa Dagat Mediteraneo, mga 150 km 
(90 mi) sa S ng Port Said. (Tingnan ang EHIPTO, AGU- 
SANG LIBIS NG.) Sa 1 Cronica 13:5 ang ilang salin ay 
kababasahan ng “ilog [shichohr'] ng Ehipto” (NW, 
La, AT), at maaaring ang tinutukoy rin nito ay ang 
Wadi el-“Arish. Gayunman, posible rin na ang tinu- 
tukoy ng mga tekstong ito ay isang sanga ng Nilo. 
--Tingnan ang SIHOR. 


ILONG, MGA BUTAS NG ILONG. Ang 
bahagi ng mukha na dinaraanan ng hangin sa pag- 
hinga at nagsisilbing sangkap na pang-amoy. 

Nang lalangin ng Diyos si Adan, “inihihip [Niya] 
sa mga butas ng kaniyang ilong ang hininga [isang 
anyo ng nesha:mah'] ng buhay, at ang tao ay na- 
ging isang kaluluwang buhay.” (Gen 2:7) Sa pama- 
magitan ng “hininga ng buhay,” ang mga baga ay 
napuno ng hangin at ang katawan ay nabigyan ng 
puwersa ng buhay na pinananatili ng paghinga. 
Ang hininga na pumapasok sa katawan sa pamama- 
gitan ng mga butas ng ilong ay mahalaga sa buhay, 
pinananatili nito ang puwersa ng buhay. Noong 
Baha, “ang lahat ng may hininga ng puwersa ng bu- 
hay sa mga butas ng kaniyang ilong, samakatuwid 
ay lahat ng nasa tuyong lupa, ay namatay.”---Gen 
7:22. 

Ang salitang Hebreo para sa ilong o mga butas 
ng ilong (“aph) ay malimit gamitin upang tumukoy 
sa buong mukha. Hinatulan si Adan na maghanap 
ng ikabubuhay niya mula sa lupa 'sa pawis ng ka- 
niyang mukha |sa literal, “ilong” o “mga butas ng 
ilong"].” (Gen 3:19) Sa harap ng dumadalaw na mga 
anghel, yumukod si Lot habang ang kaniyang muk- 
ha (ilong) ay nakaharap sa lupa.---Gen 19:1. 

Pagiging Sensitibo sa Amoy at Lasa. Ang 
dakong pang-amoy ay nasa bandang itaas ng nasal 
cavity, na kinaroroonan ng gabuhok na mga dulo 
ng mga olfactory nerve, masusumpungan din sa 
dakong ito ang pinong mga dulo ng trigeminal 
nerve. Napakatalas ng pang-amoy ng mga tao. 
Ayon sa isang artikulo sa Scientific American (Pe- 
brero 1964, p. 42): “Maliwanag na ang pang-amoy 
ay isang kemikal na pandama, at kilalang-kilala 
ang pagiging sensitibo nito, para sa isang kimiko, 
ang kakayahan ng ilong na kumilatis ng pagka- 
kaiba-iba at mga katangian ng mga substansi- 
ya ay halos hindi kapani-paniwala. Kinikilatis nito 
ang masalimuot na mga compound na maaaring 
mangailangan ng ilang buwan upang masuri ng 
isang kimiko sa laboratoryo, kaagad na nakikilala 


ILONG, MGA BUTAS NG ILONG 


ng ilong ang mga ito, kahit na napakakaunti (kahit 
sampung ikamilyong bahagi lamang ng isang gra- 
mo) anupat kadalasan ay hindi na makilala ng pi- 
nakasensitibong makabagong instrumento sa labo- 
ratoryo ang substansiyang inaalam, gaano pa kaya 
ang suriin at uriin ang mga iyon.” 

Mayroon ding malaking papel na ginagampanan 
ang ilong sa panlasa. May apat na pangunahing 
lasa: matamis, maalat, maasim, at mapait. Ang 
mga ito ay nakikilala ng mga taste bud sa bibig. 
Ngunit ang kalakhang bahagi ng lasa ng pagkain 
ay nananamnam dahil sa pang-amoy. Halimbawa, 
kapag barado ang ilong ng isang tao, mahihirapan 
siyang kilalanin ang pagkakaiba ng dalawang uri 
ng pagkain, dahil sa panahong iyon, karamihan ng 
pagkain ay matabang sa kaniyang panlasa. 

Kagandahan. Palibhasa'y prominente ang lo- 
kasyon nito, ang matangos na ilong ay lubhang na- 
kadaragdag sa kagandahan ng mukha. Sa Awit ni 
Solomon (7:4), ang paghahalintulad ng ilong ng ba- 
baing Shulamita sa “tore ng Lebanon" ay maaaring 
tumutukoy sa simetriya ng kaniyang ilong na na- 
kadaragdag sa dignidad at kagandahan ng kani- 
yang mukha. Yamang ang mga saserdote ng Israel 
ay mga kinatawan ng Diyos sa harap ng bayan, ka- 
hilingan niya sa kanila na sila ay maging walang 
dungis, anupat ang isa sa mga kahilingan ay dapat 
na walang saserdote ang may hiwa o depekto sa 
ilong.--Lev 21:18. 

Makatalinghaga at Makasagisag na mga Pag- 
gamit. Ang salita para sa ilong o butas ng ilong 
('aph) ay kadalasang ginagamit sa makasagisag na 
paraan para sa galit (dahil sa malakas na paghi- 
nga o pagsingasing ng isang taong nagngangalit). 
(Tingnan ang GALIT.) Ginagamit din ito may kaug- 
nayan sa pagkilos ni Jehova dahil sa kaniyang galit 
(Aw 18:8, 15), o kapag ginagamit niya ang kaniyang 
makapangyarihang aktibong puwersa.--Exo 14:21, 
15:8. 

Ang kasuklam-suklam na idolatriya na kinasad- 
lakan ng Israel ay naging sanhi ng nag-aapoy na 
galit ni Jehova laban sa kanila, na ipinahayag niya 
sa pamamagitan ng propetang si Isaias, sa pagsa- 
sabi: “Ang mga ito ay usok sa mga butas ng aking 
ilong, isang apoy na nagniningas sa buong araw.” 
--Isa 65:5. 

Sinasabi ng Kawikaan 30:32, 33: “Kung ikaw ay 
kumilos nang may kahangalan sa pagtataas ng 
iyong sarili, at kung itinuon mo roon ang iyong ka- 
isipan, ilagay mo ang kamay sa bibig. Sapagkat 
ang pagbabati ng gatas ang naglalabas ng manti- 
kilya, at ang pagpisil sa ilong ang nagpapalabas 
ng dugo, at ang pagpiga ng galit ang naglalabas 
ng pag-aaway.” Ipinakadiriin nito ang suliranin na 
maaaring likhain ng isa na nagsasalita nang may 


ILUSTRASYON, MGA 


kamalian o nagkikimkim ng galit o naglalabas nito 
nang walang pagpipigil. Ang siniping teksto ay gi- 
namitan ng magkatunog na mga salita, anupat 
ang “galit” ay doblihang anyo ng salita para sa 
“ilong.” 


ILUSTRASYON, MGA. Mas malawak ang 
kahulugan ng pananalitang Griego na pa-ra-bole” 
(sa literal, isang paglalagay sa tabi o pagsasama) 
kaysa sa Ingles na “proverb” [kawikaan] o “parable” 
[talinghaga]. Gayunman, malawak ang saklaw ng 
“ilustrasyon” at maaaring kabilang dito ang “taling- 
haga” at, sa maraming kaso, ang “kawikaan.” Ang 
isang “kawikaan” ay naglalarawan ng isang katoto- 
hanan sa pamamagitan ng makahulugang panana- 
lita, kadalasa'y sa pamamagitan ng metapora, at 
ang isang “talinghaga” naman ay isang paghaham- 
bing o similitude, isang maikling salaysay, kadala- 
sa'y kathang-isip, na mapagkukunan ng isang ka- 
totohanang moral o espirituwal. 

Mas malawak ang kahulugan ng salitang para- 
bole” na ginagamit ng Kasulatan kaysa sa Ingles na 
“parable” ipinakikita ito sa Mateo 13:34, 35, kung 
saan itinawag-pansin ni Mateo na ayon sa hula, si 
Jesu-Kristo ay magsasalita sa pamamagitan ng 
“mga ilustrasyon” (NW), “parables” (KJ, RS). Ang 
Awit 78:2, na sinipi rito ni Mateo, ay tumutukoy 
sa “isang kasabihan” (sa Heb., ma-shal” sa Ingles, 
a proverbial saying), at parabole’ ang salitang 
Griego na ginamit ng manunulat ng Ebanghel- 
yo para sa terminong ito. Gaya ng ipinahihiwatig 
ng literal na kahulugan ng terminong Griego na 
ito, ang parra-bole” ay isang paraan ng pagtuturo 
o pagtatawid ng isang ideya, isang pamamaraan 
ng pagpapaliwanag sa isang bagay sa pamamagi- 
tan ng ‘paglalagay nito sa tabi” ng isa pang bagay 
na katulad nito. (Ihambing ang Mar 4:30.) Ginaga- 
mit na lamang ng karamihan sa mga saling Ingles 
ang anyong Ingles na “parable” upang isalin ang 
terminong Griego na ito. Gayunman, hindi sa ba- 
wat pagkakataon ay naitatawid ng pagkakasaling 
ito ang lubos na kahulugan niyaon. 

Halimbawa, sa Hebreo 9:9 at 11:19, nasumpu- 
ngan ng karamihan sa mga salin na kailangan 
silang gumamit ng ibang pananalita maliban sa 
“talinghaga.” Sa naunang teksto, ang tabernakulo, 
o tolda, na ginamit ng Israel sa ilang, ay tinatawag 
ng apostol na si Pablo bilang “isang ilustrasyon 
[Dara-bole, “figure,” KJ; “similitude,” Ro, “symbol- 
ic,” AT, RS] para sa takdang panahon.” Sa ikala- 
wang teksto, si Abraham ay inilalarawan ng apos- 
tol bilang tumanggap kay Isaac mula sa mga patay 
“sa makatalinghagang paraan” (NW: sa Ingles, “in 
an illustrative way) (en parabolei; “figuratively 
speaking,” JB, RS). Ang pananalitang, “Manggaga- 


1058 


mot, pagalingin mo ang iyong sarili,” ay tinagurian 
ding isang para-bole! (Luc 4:23) Dahil dito, ang 
isang mas saligang termino na gaya ng “ilustra- 
syon” (NW) ay nagsisilbing iisang salin ng pa-ra-bo- 
le” sa lahat ng kaso. 

Ang isa pang kaugnay na termino ay ang “alego- 
riya” (sa Gr., allego-ri'a), na isang pinahabang me- 
tapora kung saan ang iba't ibang pagkilos ay suma- 
sagisag sa iba pang mga pagkilos, samantalang ang 
mga tauhan ay kadalasang mga sagisag o mga 
personipikasyon. Ginamit ni Pablo ang pandiwang 
Griego na allegore'o (gawing alegoriya) sa Galacia 
4:24 hinggil kina Abraham, Sara, at Hagar. Isinalin 
ito bilang “maging isang alegoriya” (KJ), “maging 
isang pananalitang alegorikal” (AT), at “magsilbing 
isang makasagisag na drama” (NW). 

Gumamit din ang apostol na si Juan ng naiibang 
termino (pa-rroi:-mi'a) na nagpapahiwatig ng “pagha- 
hambing” (Ju 10:6, 16:25, 29): isinalin ito sa iba't 
ibang paraan bilang “figure,” “makasagisag na pa- 
nanalita,” “talinghaga,” “kawikaan,” at “paghaham- 
bing” (AT, KJ, NW). Ginamit din ni Pedro ang 
terminong iyon may kinalaman sa “kawikaan” ng 
asong nagbalik sa kaniyang suka at ng babaing ba- 
boy sa paglulubalob sa lusak.---2Pe 2:22. 

Mabisa. Bilang isang mapuwersang kasangka- 
pan sa pagtuturo, ang mga ilustrasyon o mga ta- 
linghaga ay mabisa sa di-kukulangin sa limang 
paraan: (1) Ang mga ito'y nakatatawag at nakabi- 
bihag ng pansin, iilang bagay ang nakapupukaw ng 
interes na gaya ng isang karanasan o kuwento. Sino 
ang hindi pamilyar sa mga ilustrasyon ng alibug- 
hang anak at ng nawawalang tupa? (2) Pinasisigla 
ng mga ito ang kakayahan sa pag-iisip, ang isa sa 
pinakamabubuting ehersisyo para sa isip ay ang 
pagsasaliksik sa kahulugan ng isang paghaham- 
bing, upang makuha ang mga abstraktong katoto- 
hanan na inihaharap sa gayong paraan. (3) Pinupu- 
kaw ng mga ito ang emosyon at, sa pamamagitan 
ng praktikal na pagkakapit ng mga katotohanan na 
kadalasa'y maliwanag sa tagapakinig, naaabot ang 
budhi at ang puso. (4) Ang mga ito'y madaling ma- 
tandaan, maaaring muling isalaysay ang kuwento 
at gawan ito ng pagkakapit. (5) Iniingatan ng mga 
ito ang katotohanan, yamang ang mga ito'y laging 
naaangkop at nauunawaan sa alinmang panahon at 
kapanahunan. Ito'y sapagkat tinatalakay ng mga 
ito ang buhay at ang mga bagay sa kalikasan, sa- 
mantalang maaaring magbago ang kahulugan ng 
mga salita lamang. Ito ang isa sa mga dahilan kung 
bakit ang mga katotohanan ng Bibliya ay malinaw 
na malinaw hanggang sa ngayon, gaya noong pa- 
nahong salitain o isulat ang mga iyon. 

Mga Layunin. Gaya ng nabanggit na, ang pa- 
ngunahing layunin ng lahat ng mga ilustrasyon ay 


1059 


upang makapagturo. Ngunit may iba pang mga la- 
yunin ang mga ilustrasyong ginamit sa Bibliya: 

(1) Kung minsan, ang isang tao ay kailangang 
magsaliksik upang makuha ang lubos, malalim, at 
tumatagos-sa-pusong kahulugan ng mga iyon. Da- 
hil dito, umaatras yaong mga hindi umiibig sa 
Diyos ngunit mayroon lamang mababaw na interes 
at hindi naman talagang naghahangad ng katoto- 
hanan sa kanilang mga puso. (Mat 13:13-15) Hindi 
gayong uri ng mga tao ang tinitipon ng Diyos. Da- 
hil sa mga ilustrasyon, ang mga mapagpakumbaba 
ay nauudyukang humingi ng karagdagang paliwa- 
nag, ayaw namang gawin iyon ng mga mapagma- 
puri. Sinabi ni Jesus: “Siya na may mga tainga ay 
makinig,” at bagaman nag-alisan na ang karami- 
han sa mga pulutong na nakikinig kay Jesus, ang 
mga alagad ay lumalapit at humihingi ng paliwa- 
nag.--Mat 13:9, 36. 

(2) Ikinukubli ng mga ilustrasyon ang katotoha- 
nan mula roon sa mga gagamit sa mga ito sa ma- 
ling paraan at sa mga nagnanais na bumitag sa 
mga lingkod ng Diyos. Sinagot ni Jesus ang mapan- 
dayang tanong ng mga Pariseo sa pamamagitan ng 
ilustrasyon tungkol sa barya ng buwis, anupat nag- 
tapos siya: “Kung gayon, ibayad ninyo kay Cesar 
ang mga bagay na kay Cesar, ngunit sa Diyos ang 
mga bagay na sa Diyos.” Pinabayaan niya ang ka- 
niyang mga kaaway na gumawa sa ganang sarili 
nila ng pagkakapit niyaon, ngunit lubusang nauna- 
waan ng mga alagad ni Jesus ang simulain ng neu- 
tralidad na inilahad niyaon.---Mat 22:15-21. 

(3) Palibhasa ang tagapakinig ay hinahayaang 
magkapit ng mga simulain ng ilustrasyon sa ka- 
niyang sarili makapaghahatid ito sa kaniya ng 
isang malinaw na mensahe ng babala at pagsaway, 
samantala'y hindi siya makatututol anupat wala 
siyang maigaganti sa tagapagsalita. Nang punahin 
ng mga Pariseo si Jesus dahil kumakain siya kasa- 
ma ng mga maniningil ng buwis at ng mga maka- 
salanan, tumugon si Jesus: “Ang mga taong malu- 
sog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, 
kundi ang mga may sakit. Humayo kayo, kung ga- 
yon, at alamin kung ano ang kahulugan nito, “Ang 
ibig ko ay awa, at hindi hain. Sapagkat ako ay pu- 
marito upang tawagin, hindi ang mga taong matu- 
wid, kundi ang mga makasalanan.”---Mat 9:11-13. 

(4) Kahit ginagamit ang mga ito sa pagtutuwid 
sa isang tao, ang mga ilustrasyon ay magagamit 
upang pawiin ang maling akala ng tagapakinig, 
anupat iniingatan ang kaniyang isipan upang hu- 
wag itong palabuin ng gayong maling akala, at sa 
gayo'y mas mabisa ang mga ito kaysa sa isang ka- 
pahayagan lamang ng katotohanan. Ganito ang 
nangyari nang pakinggan ni Haring David si Natan 
noong sinasaway siya nito dahil sa pagkakasala 


ILUSTRASYON, MGA 


niya may kaugnayan kina Bat-sheba at Uria. (2Sa 
12:1-14) Ganito rin ang kaso nang gamitin ang 
isang ilustrasyon upang maudyukan ang balakyot 
na si Haring Ahab na timbangin ang mga simula- 
ing nasasangkot sa kaniyang pagsuway nang palig- 
tasin niya ang buhay ni Haring Ben-hadad ng Sir- 
ya, isang kaaway ng Diyos, at upang maudyukan 
siyang bumigkas ng kahatulang tumutuligsa sa ka- 
niyang sarili.-- 1Ha 20:34, 38-43. 

(5) Ang mga ilustrasyon ay maaaring gumanyak 
sa mga tao na kumilos sa iba't ibang paraan, upang 
“ipakita ang kanilang tunay na kulay, kung sila ba 
ay tunay na mga lingkod ng Diyos o hindi. Nang 
sabihin ni Jesus: “Siya na kumakain ng aking laman 
at umiinom ng aking dugo ay may buhay na wa- 
lang hanggan,” “marami sa kaniyang mga alagad 
ang bumalik sa mga bagay na nasa likuran at hin- 
di na lumakad na kasama niya.” Sa ganitong pa- 
raan, naihiwalay ni Jesus yaong mga hindi na- 
man tunay na naniniwala mula sa puso.---Ju 6:54, 
60-66. 

Tamang Pangmalas at Pag-unawa. May hi- 
git sa isang aspekto ang mga ilustrasyon ng Bibli- 
ya. Ang mga ito'y nagsasaad ng mga simulain at 
nagbibigay-linaw sa mga iyon, at kadalasa'y may 
makahulang kahulugan at pagkakapit. Karagdagan 
pa, ang ilan ay may makahulang kahulugang kapit 
sa panahong sinalita ang mga ito o di-katagalan 
pagkatapos niyaon, at ang ilan naman ay magkaka- 
roon pa ng katuparan sa malayong hinaharap. 

Sa pangkalahatan, may dalawang maling akala 
na makahahadlang sa pag-unawa sa mga ilustra- 
syon ng Bibliya. Ang isa ay ang ituring ang la- 
hat ng ilustrasyon bilang magagandang kuwento, 
ehemplo, o aral lamang. Halimbawa, itinuturing ng 
ilan ang talinghaga tungkol sa alibughang anak bi- 
lang isang mainam na akdang pampanitikan, ang 
ilustrasyon tungkol sa taong mayaman at kay La- 
zaro, bilang halimbawa naman ng gantimpala at 
kaparusahan pagkatapos ng kamatayan. 

Hinggil dito, kapuna-puna rin na ang mga ilus- 
trasyon, bagaman hinalaw sa tunay na buhay at 
sa mga bagay sa kalikasan, ay hindi naman la- 
ging mga aktuwal na pangyayari. Bagaman may 
mga ilustrasyong nagsisimula sa mga pananalitang 
gaya ng: “Noong unang panahon,” “Ang isang tao 
ay may,” “May isang tao,” o katulad na mga parira- 
la, ang mga ito ay kinatha ng tagapagsalita sa ila- 
lim ng impluwensiya ng espiritu ng Diyos at ang 
mga ito ay mga gayon lamang---mga ilustrasyon, 
o mga talinghaga. (Huk 9:8, Mat 21:28, 33, Luc 16: 
1, 19) Ganito ang sabi hinggil kay Jesu-Kristo: “La- 
hat ng mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus sa 
mga pulutong sa pamamagitan ng mga ilustra- 
syon. Sa katunayan, kung walang ilustrasyon ay 


ILUSTRASYON, MGA 


hindi siya nagsasalita sa kanila.”--Mat 13:34, Mar 
4:33, 34. 

Ang ikalawang hadlang sa pag-unawa sa mga ito 
ay ang masyadong detalyadong pagkakapit sa ilus- 
trasyon, anupat sinisikap na itugma sa makasagisag 
na paraan ang bawat detalye ng salaysay ng literal 
na mga pangyayari sa pamamagitan ng di-makatu- 
wirang pagkakapit o pagpapakahulugan. 

Upang marating ang wastong pag-unawa, una, 
kailangang basahin ang konteksto, anupat inaalam 
ang tagpo nang salitain ang ilustrasyon, at itinata- 
nong, Ano ang mga kalagayan at mga pangyayari 
noon? Bilang halimbawa, nang tawaging “mga dik- 
tador ng Sodoma” at “bayan ng Gomorra” ang mga 
tagapamahala at taong-bayan ng Israel, naiisip na- 
tin ang mga taong talamak na mga makasalanan la- 
ban kay Jehova. (Isa 1:10, Gen 13:13; 19:13, 24) 
Nang idalangin ng salmista kay Jehova na gawin sa 
mga kaaway ng Diyos at ng Kaniyang bayan “ang 
gaya ng sa Midian,” ipinaaalaala nito ang lubusang 
paglupig sa mga maniniil na iyon ng bayan ng 
Diyos, anupat mahigit sa 120,000 ang pinaslang. 
--Aw 83:2, 3, 9-11, Huk 8:10-12. 

Pangalawa, kadalasa'y mahalaga ang kaalaman 
tungkol sa Kautusan, mga kaugalian at mga gawa- 
in, at idyoma ng panahong iyon. Halimbawa, ang 
kaalaman tungkol sa Kautusan ay makatutulong 
upang maunawaan ang ilustrasyon tungkol sa lam- 
bat na pangubkob. (Mat 13:47-50) Yamang binubu- 
wisan ang mga namumungang punungkahoy sa Pa- 
lestina noong panahong iyon, at pinuputol ang mga 
di-mabungang punungkahoy, mauunawaan natin 
kung bakit pinangyari ni Jesus na malanta ang 
isang di-mabungang puno ng igos upang magamit 
niya iyon bilang ilustrasyon.---Mat 21:18-22. 

Bilang panghuli, ang mga salik sa isang ilus- 
trasyon ay hindi dapat bigyan ng sariling pagpa- 
pakahulugan na mula sa personal na pangmalas 
o mula sa pilosopiya. Ganito ang alituntuning inila- 
had para sa mga Kristiyano: “Walang sinumang na- 
kaaalam ng mga bagay ng Diyos, maliban sa espi- 
ritu ng Diyos. Ngayon ay tinanggap natin, hindi ang 
espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula 
sa Diyos, upang malaman natin ang mga bagay na 
may-kabaitang ibinigay sa atin ng Diyos. Ang mga 
bagay na ito ay sinasalita rin natin, hindi sa pama- 
magitan ng mga salitang itinuro ng karunungan ng 
tao, kundi sa pamamagitan niyaong itinuro ng es- 
piritu, habang pinagsasama natin ang espirituwal 
na mga bagay at espirituwal na mga salita. “--1Co 
2:11-13. 

Maipakikita ang pagkakapit ng alituntuning ito 
may kaugnayan sa makahulang ilustrasyong nasa 
Apocalipsis kabanata 6. Isang kabayong puti ang 
una sa apat na kabayong binanggit dito. (Apo 6:2) 


1060 


Ano ang isinasagisag nito? Upang makuha ang ka- 
hulugan nito, maaari tayong bumaling sa ibang 
mga bahagi ng Bibliya at gayundin sa konteksto 
nito. Sinasabi ng Kawikaan 21:31: “Ang kabayo ay 
inihahanda para sa araw ng pagbabaka.” Kadalasan, 
ang puti ay ginagamit upang sumagisag sa katuwi- 
ran. Puti ang trono ng paghatol ng Diyos, ang mga 
hukbo sa langit ay nakasakay sa mga kabayong puti 
at nadaramtan ng mapuputi, malilinis, maiinam na 
lino. (Apo 20:11, 19:14; ihambing ang Apo 6:11, 
19:8.) Kaya naman, masasabi natin na ang kaba- 
yong puti ay kumakatawan sa matuwid na pakiki- 
pagdigma. 

Ang mangangabayong nakasakay sa itim na ka- 
bayo ay may isang pares ng timbangan, at ang mga 
pagkain ay tinitimbang. (Apo 6:5, 6) Maliwanag na 
taggutom ang inilalarawan dito, yamang sa hula ni 
Ezekiel hinggil sa taggutom, siya'y sinabihan: “Ang 
iyong pagkain na kakainin mo ay magiging ayon sa 
timbang .. . at kakain sila ng tinapay nang ayon sa 
timbang at may pagkabalisa, at iinom sila ng tubig 
nang ayon sa takal at may pagkagimbal.” (Eze 4:10, 
16) Kadalasan, sa pamamagitan ng pag-unawa sa 
mga sagisag na ginamit sa Bibliya, gaya ng mga ha- 
yop na binanggit sa mga ilustrasyon, ang isa ay ma- 
kapagtatamo ng tulong at espirituwal na kaliwana- 
gan.---Tingnan ang HAYOP, MAKASAGISAG NA MGA. 

Maraming ilustrasyon ang mauunawaan dahil sa 
paliwanag mismo ng Bibliya, na kadalasa'y sinusun- 
dan ng salaysay ng mga pangyayaring katuparan 
ng mga ito. Ang dalawa sa mga ito ay: ang pagbu- 
tas ni Ezekiel sa pader at paglabas niya nang may 
takip ang kaniyang mukha (Eze 12:1-16, 2Ha 25:1- 
7, 11, Jer 52:1-15), gayundin ang pagtatangka ni 
Abraham na ihandog si Isaac ngunit muli niyang 
pagtanggap dito dahil namagitan ang Diyos (ang 
mga ilustrasyong ito ay mga aktuwal na pangyayari 
rin, anupat isinadulang gaya ng isang drama). (Gen 
22:9-13: Heb 11:19) Ang iba naman, partikular na 
ang maraming ilustrasyong sinalita ni Jesu-Kristo, 
ay ipinaliwanag din ni Jesus pagkaraan. Sa mara- 
ming kaso, nakatutulong sa pag-unawa ng mga 
ilustrasyon ng Bibliya ang makabagong mga pang- 
yayaring natutupad. 

Sa Hebreong Kasulatan. [Udyok ng espiritu ni 
Jehova, ang mga propetang Hebreo at mga manu- 
nulat ng Bibliya ay nagtala ng napakaraming ang- 
kop na mga ilustrasyon. Makikita ang makataling- 
hagang pananalita sa Genesis, sa pangako ni Jehova 
na kaniyang pararamihin ang binhi ni Abraham 
“tulad ng mga bituin sa langit at tulad ng mga butil 
ng buhangin na nasa baybay-dagat.” (Gen 22:15- 
18) Upang idiin ang kalunus-lunos na kalagayang 
kinasadlakan ng kaniyang bayan sa Juda dahil sa 
kasalanan, inudyukan ni Jehova si Isaias na iham- 
bing ito sa isang karima-rimarim na kalagayan ng 


1061 
pagkakasakit, sa pagsasabing: “Ang buong ulo ay 
may sakit, at ang buong puso ay mahina... . Mga 


sugat at mga pasa at sariwa pang mga latay---hindi 
pa napipisil ang mga ito o natatalian, ni napalambot 
man ng langis.” (Isa 1:4-6) Naghatid naman si Jeho- 
va kay Haring Nabucodonosor ng makahulang mga 
mensaheng kinabibilangan ng mga pangitain tung- 
kol sa isang napakalaking imahen at isang napaka- 
taas na punungkahoy, at nakita ni Daniel ang ilang 
pamahalaan sa lupa na inilarawan bilang mababa- 
ngis na hayop.---Dan kab 2, 4, 7. 

Kalimitan, kapag tinutukoy nila ang isang tao 
o isang grupo ng mga tao, ang mga propeta ay gu- 
magamit ng isang salita o pananalita upang maika- 
pit, bilang metapora, ang mga katangian niyaon sa 
indibiduwal o sa grupong iyon. Halimbawa, si Jeho- 
va ay inilalarawan bilang “ang Bato ng Israel,” bi- 
lang isang “malaking bato,” at bilang isang “moog,” 
anupat nagtatawid ng ideya na ang Diyos ay isang 
matatag na pinagmumulan ng katiwasayan. (2Sa 
23:3, Aw 18:2) Ang Juda ay sinasabing “isang anak 
ng leon.” (Gen 49:9) Sinasabi naman na ang mga 
Asiryano ang “tungkod” ng galit ng Diyos.--Isa 
10:5. 

Sa maraming pagkakataon, isinadula ng mga pro- 
peta ang mensaheng iniatas sa kanila upang ihatid, 
anupat pinag-iibayo ang tindi ng salitang binigkas. 
Humula si Jeremias ng kapahamakan para sa Jeru- 
salem at idiniin niya iyon sa pamamagitan ng pag- 
basag ng isang prasko sa paningin ng nagkaka- 
tipong matatandang lalaki ng bayan at ng mga 
saserdote. Inihula niya ang pagkaalipin sa Babilonya 
at pinatingkad ito sa pamamagitan ng pagpapada- 
la ng mga panali at mga pamatok sa iba't ibang 
mga hari. (Jer kab 19, 27) Lumakad naman si Isaias 
nang hubad at nakatapak upang idiin sa mga Israe- 
lita na sa ganitong paraan dadalhin sa pagkatapon 
ang mga Ehipsiyo at ang mga Etiope, na inaasahan 
nila ukol sa tulong. (Isa 20) Naglilok si Ezekiel ng la- 
rawan ng Jerusalem sa isang laryo, nagtayo ng 
isang muralyang pangubkob laban doon, naglagay 
ng isang ihawang bakal sa pagitan niya at ng laryo, 
at humiga sa kaniyang tagiliran kaharap niyaon, 
upang ilarawan ang dumarating na pagkubkob sa 
Jerusalem.—Eze 4. 

Kung minsan, may mga kuwentong inilalahad 
upang idiin ang puntong itinatawid. Ginawa ito ni 
Jotam upang ipakita sa mga may-ari ng lupain sa 
Sikem ang kahibangan ng pagpili nila sa napakasa- 
mang tao na si Abimelec bilang kanilang hari. (Huk 
9:7-20) Sa aklat ni Ezekiel, isang salaysay naman 
ang umiikot sa dalawang agila at isang punong 
ubas, bilang paglalarawan sa landasin ng Juda may 
kaugnayan sa Babilonya at Ehipto. (Eze 17) Sa katu- 
lad na paraan, ginamit ni Ezekiel ang kuwento ng 
dalawang magkapatid, sina Ohola at Oholiba, na na- 


ILUSTRASYON, MGA 


ging mga patutot, bilang paglalarawan sa landasin 
ng Samaria (ang sampung-tribong kaharian ng Is- 
rael) at ng Jerusalem (Juda).—Eze 23. 

Ang mga ilustrasyong nabanggit dito ay ilan la- 
mang sa maraming ilustrasyong matatagpuan sa 
Hebreong Kasulatan. Halos bawat manunulat ng Bi- 
bliya at propeta ay gumamit ng mga ilustrasyon, 
anupat ang ilan ay ibinigay mismo sa kanila ng 
Diyos sa anyong mga pangitain, ang ilan ay sa pa- 
mamagitan ng mga salita, at ang ilan naman ay sa 
pamamagitan ng aktuwal na mga realidad, gaya ha- 
limbawa ng tabernakulo, na tinatawag na “isang 
ilustrasyon. ”---Heb 9:9. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan. Ang 
Kristiyanong Griegong Kasulatan din ay puno ng 
matitingkad na ilustrasyon. Hinggil kay Jesu-Kristo, 
ganito ang sinabi, “Walang sinumang tao ang naka- 
pagsalita nang tulad nito.” Sa lahat ng taong nabu- 
hay sa lupa kailanman, siya ang may pinakasaga- 
nang bangan na mapagkukunan ng kaalaman. (Ju 
7:46) Sa pamamagitan niya ay ginawa ng Diyos ang 
lahat ng bagay. (Ju 1:1-3, Col 1:15-17) Matalik ang 
pagkakakilala niya sa sangnilalang. Kaya naman, 
hindi kataka-taka na ang ginawa niyang mga pag- 
hahambing ay angkop na angkop at ang kaniyang 
paglalarawan sa mga damdamin ng tao ay kakikita- 
an ng malalim na pagkaunawa. Katulad siya ng 
taong marunong noong sinauna na nagsabi: “At 
bukod pa sa pagiging marunong ng tagapagtipon, 
patuluyan din niyang tinuruan ng kaalaman ang 
mga tao, at siya ay nagmuni-muni at lubusang nag- 
saliksik, upang makapagsaayos siya ng maraming 
kawikaan. Ang tagapagtipon ay nagsikap na maka- 
sumpong ng nakalulugod na mga salita at makasu- 
lat ng wastong mga salita ng katotohanan.”--Ec 12: 
9, 10. 

Angkop na kinilala ni Jesus ang kaniyang mga 
alagad bilang “ang asin ng lupa” at “ang liwanag ng 
sanlibutan.” (Mat 5:13, 14) Hinimok niya sila na 
"masdang mabuti ang mga ibon sa langit” at 'kumu- 
ha ng aral mula sa mga liryo sa parang.” (Mat 6:26- 
30) Inihalintulad niya ang kaniyang sarili sa isang 
pastol na handang mamatay alang-alang sa kani- 
yang mga tupa. (Ju 10:11-15) Ganito ang sinabi niya 
patungkol sa Jerusalem: “Kay dalas na ninais kong 
tipunin ang iyong mga anak, kung paanong tiniti- 
pon ng inahing manok ang kaniyang mga sisiw sa 
ilalim ng kaniyang mga pakpak! Ngunit hindi ninyo 
ibig.” (Mat 23:37) Ang mapagpaimbabaw na mga li- 
der ng relihiyon ay tinawag niyang “mga bulag na 
tagaakay, na sumasala ng niknik ngunit lumululon 
ng kamelyo!” (Mat 23:24) At may kinalaman sa ta- 
ong tumitisod sa iba, ipinahayag niya: “Mas maka- 
bubuti pa sa kaniya kung ibibitin sa kaniyang leeg 
ang isang gilingang-bato at ihahagis siya sa dagat.” 
-luc 17:1, 2. 


ILUSTRASYON, MGA 


Bagaman ang mga ilustrasyong ginamit ni Jesus 
ay maaaring mga pananalitang maiikli at tuwiran, 
gaya ng mga kasabihang matatagpuan sa Hebreong 
Kasulatan, ang mga ito'y kadalasang mas mahaha- 
ba at kalimita'y may haba at katangiang gaya ng 
isang kuwento. Karaniwa'y hinahalaw ni Jesus ang 
kaniyang mga ilustrasyon sa nakapalibot na sangni- 
lalang, sa pamilyar na mga kaugalian ng pang- 
araw-araw na buhay, sa paminsan-minsang mga 
pangyayari o mga situwasyong di-imposible, at sa 
mga pangyayari kamakailan na alam na alam ng 
kaniyang mga tagapakinig. 

Ilan sa prominenteng mga ilustrasyon ni Je- 
sus. Sa sumusunod na materyal, makasusum- 
pong ka ng kapaki-pakinabang na impormasyon 
hinggil sa tagpo at konteksto ng 30 sa mga ilustra- 
syong ginamit ni Jesu-Kristo noong panahon ng mi- 
nisteryo niya sa lupa at itinala naman ng mga ma- 
nunulat ng Ebanghelyo: 

(1) Ang dalawang taong may utang (Luc 7:41- 
43). Ang layunin ng talinghaga tungkol sa dala- 
wang taong may utang, anupat ang isa ay nagkau- 
tang nang sampung ulit ng utang ng isa pa, at ang 
pagkakapit ng talinghaga, ay matatagpuan sa kon- 
teksto nito, sa Lucas 7:36-40, 44-50. 

Inilahad ang ilustrasyong ito udyok ng saloobin 
ng punong-abala ni Jesus na si Simon sa isang ba- 
bae na pumasok at nagpahid ng mabangong langis 
sa mga paa ni Jesus. Hindi naman itinuring na 
kakaiba ang pagkanaroroon ng taong iyon na di- 
inanyayahan, sapagkat sa mga kainan, waring may 
mga pagkakataon na nakapapasok sa silid ang mga 
taong di-inanyayahan at nauupo ang mga ito sa ka- 
habaan ng dingding, at mula roo'y nakikipag-usap 
sila sa mga nakaupo sa mesang nasa gitna ng silid. 
Angkop na ikinapit ni Jesus ang kalagayan ng dala- 
wang taong may utang, anupat itinawag-pansin 
niya na hindi naglaan si Simon ng tubig para sa ka- 
niyang mga paa, hindi siya binati sa pamamagitan 
ng isang halik, at hindi nito pinahiran ng langis ang 
kaniyang ulo, ang mga gawang ito ng pagbibigay- 
galang ay kaugaliang ipinakikita sa isang panauhin. 
Ngunit nagpakita ng higit na pag-ibig at pagkama- 
pagpatuloy kay Jesus ang babaing makasalanan, 
bagaman hindi siya ang kaniyang punong-abala. 
Nang magkagayo'y sinabi niya sa babae: “Ang iyong 
mga kasalanan ay pinatatawad na.” 

(2) Ang manghahasik (Mat 13:3-8, Mar 4:3-8, Luc 
8:5-8). Sa mismong ilustrasyon, walang mga pahi- 
watig hinggil sa pagpapakahulugan nito, ngunit ang 
paliwanag ay malinaw na ibinigay sa Mateo 13:18- 
23, Marcos 4:14-20, at Lucas 8:11-15. Pinagtuu- 
nan ng pansin ang mga kalagayang nakaaapekto sa 
lupa, o puso, at ang mga impluwensiyang makaha- 
hadlang sa paglaki ng binhi, o ng salita ng Kaharian. 


1062 


Noong mga araw na iyon, sari-saring pamamara- 
an ng paghahasik ng binhi ang ginagamit. Ang 
isang karaniwang paraan ay ang pagdadala ng 
manghahasik ng isang supot ng mga binhi na naka- 
tali sa kaniyang balikat at sa palibot ng kaniyang 
baywang, ang iba naman ay gumagawa ng isang la- 
lagyan para sa mga binhi mula sa isang bahagi 
ng kanilang panlabas na kasuutan. Ikinakalat nila 
ang binhi sa pamamagitan ng pagsasaboy nito ga- 
mit ang kanilang kamay habang sila'y naglalakad. 
Hangga't maaari, kaagad na tinatakpan ang binhi 
upang hindi ito tukain ng mga uwak. Kapag ang 
mang-aararo ay nag-iwan ng landas sa pagitan ng 
mga bukid na hindi inararo, o kung may mga bin- 
hing mahulog sa matigas na lupa sa tabi ng daan, 
kinakain ng mga ibon ang mga binhing nahulog 
doon. Ang “mga dakong mabato” ay hindi mga lu- 
gar kung saan nagkalat lamang ang mga bato sa 
lupa, kundi, gaya ng ipinakikita ng Lucas 8:6, ang 
binhi ay nahulog sa “batong-limpak,” o isang naku- 
kubling batuhan, kung saan kaunting-kaunti ang 
lupa. Ang mga halamang tutubo mula sa mga bin- 
hing ito ay kaagad na malalanta sa sikat ng araw. 
Maliwanag na inararo naman ang lupang dating 
may mga tinik, ngunit hindi ito naalisan ng mga pa- 
nirang-damo, anupat ang mga iyon ay tumubo at 
sinakal ang bagong-tanim na mga binhi. Ang na- 
banggit na ani ng mga binhing mabunga---isang 
daang ulit, animnapung ulit, at tatlumpung ulit---ay 
pawang makatuwiran. Pamilyar ang mga tagapaki- 
nig ni Jesus sa paghahasik ng binhi at sa iba't ibang 
uri ng lupa. 

(3) Mga panirang-damo sa gitna ng trigo (Mat 13: 
24-30). Nagbigay si Jesus ng paliwanag, gaya ng 
nakaulat sa Mateo 13:36-43, anupat pinaghambing 
niya ang “trigo” o “ang mga anak ng kaharian” at 
“ang mga panirang-damo,” “ang mga anak ng isa na 
balakyot.” 

Ang paghahasik ng mga panirang-damo sa isang 
bukid ng trigo ay ginagawa ng mga kaaway sa 
Gitnang Silangan. Karaniwang pinaniniwalaan na 
ang “mga panirang-damo” na tinutukoy rito ay ang 
nakalalasong bearded darnel (Lolium temulentum), 
anupat ang nakalalasong sangkap nito ay karani- 
wang inaakalang nagmumula sa fungus na tumutu- 
bo sa loob ng mga binhing ito. Kahawig na kahawig 
ito ng trigo hanggang sa gumulang ito, ngunit sa 
panahong iyon ay madali na itong makilala. Kapag 
kinain, maaari itong magdulot ng pagkahilo at, sa 
ilang kalagayan, pati ng kamatayan. Yamang mada- 
ling magkasala-salabid ang mga ugat ng mga pani- 
rang-damong ito at ang mga ugat ng trigo, ang pag- 
bunot sa mga ito bago ang pag-aani, kahit maaari 
nang kilalanin ang mga ito, ay hahantong sa pagka- 
sira ng trigo. 


1063 


(4) Ang butil ng mustasa (Mat 13:31, 32, Mar 4: 
30-32, Luc 13:18, 19). Ang paksa nito ay “ang ka- 
harian ng langit.” Gaya ng ipinakikita sa ibang mga 
teksto, maaaring tumutukoy ito sa ilang pitak may 
kaugnayan sa Kaharian. Sa kasong ito, dalawang 
bagay ang itinatampok ng ilustrasyon: una, ang 
kamangha-manghang pagsulong ng mensahe ng 
Kaharian, ikalawa, ang proteksiyong ibinibigay sa 
mga tumatanggap sa mensahe nito. 

Ang butil ng mustasa ay napakaliit kung kaya 
maaari itong gamitin upang tumukoy sa anumang 
bagay na pagkaliit-liit. (Luc 17:6) Kapag husto na 
ang laki, may ilang halamang mustasa na umaabot 
sa taas na 3 hanggang 4.5 m (10 hanggang 15 piye) 
at nagkakaroon ng matitibay na sanga, anupat ha- 
los nagiging “isang punungkahoy,” gaya ng sabi ni 
Jesus. Sa kahawig na paraan, ang kongregasyong 
Kristiyano ay napakaliit lamang nang magsimula ito 
noong Pentecostes, 33 C.E. Ngunit noong unang sig- 
lo, naging mabilis ang paglaki nito, at sa makaba- 
gong panahon, ang mga sanga ng “punungkahoy” 
ng mustasa ay lumago nang higit pa sa inaasahan. 
--Isa 60:22. 

(5) Ang lebadura (Mat 13:33). Muli, ang paksa 
nito ay “ang kaharian ng langit.” Ang “tatlong ma- 
lalaking takal” ay tatlong sata, samakatuwid nga, 
tatlong seah, na katumbas ng mga 22 L (20 tu- 
yong qt) ng harina. Kaunti lamang ang lebadura 
kung ihahambing, ngunit nakaaapekto ito sa buong 
limpak. Anong aspekto ng Kaharian ang inilalara- 
wan ng ilustrasyong ito? Tulad ng lebadura, ang es- 
pirituwal na paglago may kaugnayan sa Kaharian ay 
kadalasang lingid sa paningin ng tao, ngunit ito'y 
patuluyan at laganap. Tulad ng lebadura sa mala- 
king takal ng harina, ang pangangaral ng Kaharian 
na siyang dahilan ng espirituwal na paglago ay lu- 
mawak anupat ipinangangaral na sa ngayon ang 
Kaharian 'hanggang sa pinakamalalayong bahagi 
ng lupa.'—Gaw 1:8. 

(6) Ang nakatagong kayamanan (Mat 13:44). 
Sinalita ni Jesus, hindi sa mga pulutong, kundi sa 
kaniyang mga alagad. (Mat 13:36) Gaya ng sinabi 
sa teksto, ang paksa ay “ang kaharian ng langit,” na 
nagdudulot ng kagalakan sa isa na nakasusumpong 
niyaon, hinihiling nito na gumawa siya ng mga 
pagbabago sa kaniyang buhay at hanapin muna 
ang Kaharian, anupat isinusuko ang lahat alang- 
alang dito. 

(7) Ang mangangalakal na naghahanap ng mga 
perlas (Mat 13:45, 46). Sinalita ni Jesus sa kani- 
yang mga alagad. Inihalintulad niya ang Kaharian 
ng langit sa isang mainam na perlas na gayon na 
lamang ang halaga anupat ipinagbili ng isang tao 
ang lahat ng kaniyang pag-aari upang matamo 
iyon. 


ILUSTRASYON, MGA 


Ang mga perlas ay mahahalagang hiyas na mata- 
tagpuan sa mga kabibi ng mga talaba at ng iba pang 
mga mulusko. Gayunman, hindi lahat ng perlas ay 
“maiinam”, maaaring ang iba ay hindi malinaw na 
puti, kundi dilaw, o baka medyo maitim pa nga, 
o maaaring hindi makinis. Sa sinaunang mga tao sa 
Gitnang Silangan, ang perlas ay lubhang pinahaha- 
lagahan at nakapagdudulot ng kaluguran sa may- 
ari nito. Sa ilustrasyong ito, ang mangangalakal ay 
naghahanap ng mga perlas, naunawaan niya ang 
nakahihigit na halaga ng perlas na ito at handa 
siyang magpakahirap na gawin at ibigay ang lahat 
upang matamo iyon.---Ihambing ang Luc 14:33, Fil 
3:8. 

(8) Ang lambat na pangubkob (Mat 13:47-50). 
Sa ilustrasyong ito, inilalarawan ni Jesus ang pagbu- 
bukod, o pagpili, sa mga hindi karapat-dapat sa ka- 
harian ng langit. Tinutukoy ng talata 49 ang “kata- 
pusan ng sistema ng mga bagay” bilang panahon 
kung kailan aabot sa kasukdulan ang katuparan 
nito. 

Ang lambat na pangubkob ay isang lambat na 
yari sa mga lubid o mga panaling lino at dinisen- 
yong hilahin sa sahig ng katubigan. Sa pamamagi- 
tan nito, lahat ng uri ng isda ay matitipon. Angkop 
na angkop ang ilustrasyong ito sa mga alagad ni Je- 
sus yamang ang ilan sa kanila ay mga mangingis- 
da. Alam na alam nila na may mga isdang di-kara- 
pat-dapat at kailangang itapon yamang, palibhasa'y 
walang mga palikpik at kaliskis, ang mga ito'y ma- 
rumi at hindi maaaring kainin, ayon sa Kautusang 
Mosaiko.--Lev 11:9-12, Deu 14:9, 10. 

(9) Ang walang-awang alipin (Mat 18:23-35). 
Inilalahad sa Mateo 18:21, 22 ang kalagayang nag- 
udyok kay Jesus upang gamitin ang ilustrasyong 
ito, at sinasabi sa talata 3b ang pagkakapit nito. Pi- 
natitingkad nito kung gaano kaliit ang mga utang 
sa atin ng ating kapuwa kung ihahambing sa pag- 
kakautang natin sa Diyos. Bilang mga taong maka- 
salanan na ang napakalaking pagkakautang ay pi- 
natatawad ng Diyos sa pamamagitan ng hain ni 
Kristo, idiniriin sa atin ng ilustrasyong ito ang pa- 
ngangailangang magpatawad sa maituturing na 
maliliit na pagkakasala sa atin ng ating kapuwa. 

Ang isang denario ay katumbas ng kabayaran sa 
maghapong paggawa, kaya ang 100 denario, ang 
mas maliit na utang, ay katumbas ng mga isang 
katlo ng isang-tadng kabayaran. Ang sampung li- 
bong talentong pilak, ang mas malaking utang, ay 
katumbas ng 60 milyong denario, o kabayarang 
mangangailangan ng libu-libong haba ng buhay 
upang maipon. Makikita kung gaano kalaki ang pag- 
kakautang na ito sa hari sa bagay na, ayon kay Jo- 
sephus, noong kaniyang mga araw, ang mga teri- 
toryo ng Judea, Idumea, at Samaria at ang ilang 


ILUSTRASYON, MGA 


lunsod ay sama-samang nagbabayad ng mga buwis 
na nagkakahalaga ng 600 talento bawat taon, ang 
Galilea at Perea naman ay nagbabayad ng 200. Si- 
nabi mismo ni Jesus (sa talata 35) ang simulaing 
ipinahayag sa talinghaga: “Sa katulad na paraan 
din makikitungo sa inyo ang aking makalangit na 
Ama kung hindi kayo magpapatawad mula sa in- 
yong mga puso, ang bawat isa sa kaniyang kapatid.” 

(10) Ang madamaying Samaritano (Luc 10:30- 
37). Ipinakikita ng tagpong nakaulat sa Lucas 10:25- 
29 na ibinigay ang ilustrasyong ito bilang tugon sa 
tanong na, “Sino ba talaga ang aking kapuwa?" Ma- 
kikita naman sa mga talata 36 at 37 ang wastong 
konklusyon na dapat makuha sa ilustrasyong ito. 

Ang daan mula sa Jerusalem patungong Jerico ay 
bumabagtas sa kalupaang ilang at liblib na mali- 
mit pangyarihan ng mga nakawan. Napakasama 
ng kalagayan doon anupat nang maglaon, isang 
garison ang inilagay roon upang ipagsanggalang 
ang mga manlalakbay. Ang unang-siglong Jerico ay 
mga 21 km (13 mi) sa SHS ng Jerusalem. Upang 
matukoy kung sino ang “kapuwa” na ayon sa Kautu- 
san ay dapat pagpakitaan ng pag-ibig, binanggit ni 
Jesus ang naging reaksiyon ng isang saserdote at ng 
isang Levita sa isang tao na ninakawan at iniwang 
halos patay na. Ang mga saserdote ay mga lalaking 
inatasang maghandog ng mga hain sa templo sa Je- 
rusalem, at ang mga Levita ang tumutulong sa ka- 
nila. Kinikilala ng mga Samaritano ang Kautusan 
gaya ng pagkakasaad nito sa Pentateuch, ngunit 
hindi mabait ang pakikitungo sa kanila ng mga Ju- 
dio, sa katunayan, ang mga Judio ay walang pakiki- 
pag-ugnayan sa mga Samaritano. (Ju 4:9) Labis- 
labis ang paghamak nila sa mga Samaritano (Ju 
8:48), at may mga Judio na hayagang sumusumpa 
sa kanila sa kanilang mga sinagoga at araw-araw na 
nananalangin sa Diyos na huwag maging mga ka- 
bahagi sa walang-hanggang buhay ang mga Sa- 
maritano. Noon, ang langis at alak, na ibinuhos 
sa mga sugat ng taong sugatan, ay kadalasang gi- 
nagamit sa pagpapagaling. Ang dalawang denario 
na iniwan ng Samaritano sa may-ari ng bahay-tulu- 
yan para sa pag-aalaga sa taong sugatan ay halos 
katumbas ng kabayaran para sa dalawang-araw na 
paggawa.--Mat 20:2. 

(11) Ang kaibigang mapilit (Luc 11:5-8). Ang 
ilustrasyong ito ay bahagi ng tugon ni Jesus sa ka- 
hilingan ng kaniyang mga alagad hinggil sa tagubi- 
lin kung paano mananalangin. (Luc 11:1-4) Gaya ng 
ipinakikita sa mga talata 9 at 10, ang puntong ma- 
tututuhan mula rito ay hindi sa nagagambala ang 
Diyos dahil sa ating mga kahilingan kundi inaasa- 
han niyang tayo'y patuloy na hihingi. 

Ang pagkamapagpatuloy ay tungkuling kinagigi- 
liwang paghusayin ng mga taong taga-Gitnang Si- 


1064 


langan. Kahit dumating pa ang panauhin nang di- 
inaasahan sa hatinggabi, marahil dulot ng mga 
suliranin sa paglalakbay noon, mapipilitang magla- 
an ng pagkain ang kaniyang punong-abala. Ya- 
mang kadalasa'y mahirap tayahin nang eksakto 
kung gaano karaming tinapay ang kailangang iluto 
ng isang sambahayan, kung minsan ay naghihira- 
man ang magkakapitbahay. Sa kasong ito, nakahi- 
ga na ang kapitbahay. Yamang ang ilang tahanan, 
lalo na yaong sa mga dukha, ay maaaring mayro- 
on lamang iisang malaking silid, ang kaniyang pag- 
tayo ay makagagambala sa buong pamilya, kaya 
naman atubili ang tao na pagbigyan ang kahili- 
ngan. 

(12) Ang di-makatuwirang taong mayaman (Luc 
12:16-21). Ang ilustrasyong ito ay bahagi ng tu- 
gon ni Jesus sa isang tao na humiling sa kaniya na 
mamagitan sa isang usapin tungkol sa mana. Gaya 
ng ipinakikita sa talata 15, idiniriin ang punto na 
“kahit na may kasaganaan ang isang tao ang kani- 
yang buhay ay hindi nagmumula sa mga bagay na 
tinataglay niya.” Ihambing iyan sa sinabi pa ni Je- 
sus sa kaniyang mga alagad, pasimula sa talata 22. 

Hinihiling ng Kautusan na dalawang bahagi ng 
lahat ng pag-aari ng ama ang mamanahin ng kani- 
yang pinakamatandang anak na lalaki. (Deu 21:17) 
Lumilitaw na bumangon ang pagtatalong ito dahil 
sa hindi paggalang sa kautusang ito, kaya naman 
ibinigay ang babala laban sa kaimbutan. 

(13) Ang di-mabungang puno ng igos (Luc 13: 
6-9). Sinalita noong huling bahagi ng 32 C.E., ek- 
saktong tatlong taon pagkatapos ng bautismo ni Je- 
sus. Napabalita ang pagpatay ni Pilato sa ilang mga 
taga-Galilea. Binanggit din ni Jesus ang kaso ng 
pagkamatay ng 18 na nabagsakan ng tore sa Siloam 
at sinabi niya sa mga tao na, malibang sila'y mag- 
sisi, mapupuksa silang lahat. (Luc 13:1-5) Pagkata- 
pos ay ginamit niya ang ilustrasyong ito. 

Noon, karaniwang itinatanim ang mga puno ng 
igos at ng olibo nang ilang distansiya sa mga 
ubasan, upang, kung hindi maganda ang ani ng 
mga ubasan, mayroon pang ibang mapagkakakita- 
an. Kadalasan, ang mga bagong puno na pinatubo 
mula sa mga pasanga ay namumunga na ng ilang 
igos sa loob lamang ng dalawa o tatlong taon. Mali- 
wanag na makahulugan ang pagkakatulad ng tat- 
long taon na binanggit sa ilustrasyon at ng tat- 
long taong lumipas sa ministeryo ni Jesus. Bilang 
bagay na binubuwisan, naging pabigat ito, kaya na- 
man marapat lamang itong patayin. 

(14) Ang malaking hapunan (Luc 14:16-24). Ibi- 
nibigay ng mga talata 1-15 ang tagpo, sa isang 
kainan, ang ilustrasyong ito ay inilahad sa isang 
kapuwa panauhin na nagsabi: “Maligaya siya na ku- 
makain ng tinapay sa kaharian ng Diyos.” 


1065 


Noon, kaugaliang ipagbigay-alam sa mga patiu- 
nang inanyayahan sa isang piging kung nakahanda 
na ang kainan. Mas pinili niyaong mga tumanggi sa 
malaking hapunan na ito ang magtaguyod ng ibang 
mga interes na karaniwa'y waring makatuwiran. 
Gayunman, ipinakikita ng kanilang pagtugon na ta- 
lagang hindi nila gustong pumaroon, ni mayroon 
man silang wastong pagpapakundangan para sa pu- 
nong-abala. Karamihan niyaong mga inanyayahan 
nang maglaon--ang mga dukha, mga lumpo, mga 
pilay, mga bulag, at ang iba pa na dinala roon noong 
bandang huli--ay mga taong itinuturing ng san- 
libutan sa pangkalahatan bilang mga di-karapat- 
dapat.--Ihambing ang talata 13. 

(15) Ang nawawalang tupa (Luc 15:3-7). Ipina- 
kikita ng Lucas 15:1, 2 na ibinigay ang ilustrasyong 
ito udyok ng pagbubulung-bulungan ng mga Pari- 
seo at mga eskriba dahil tinanggap ni Jesus ang 
mga makasalanan at mga maniningil ng buwis. Ini- 
uulat din ng Mateo 18:12-14 ang isang katulad na 
ilustrasyong ginamit naman sa ibang pagkakataon. 

Ang mga maniningil ng buwis, partikular na ya- 
ong mga Judio, ay kinapootan dahil hanapbuhay 
nila ang mangolekta ng buwis para sa kinapopoo- 
tang mga Romano. Pinakitunguhan sila nang may 
panlilibak. Ang ilustrasyon ni Jesus may kinalaman 
sa nawawalang tupa ay ilustrasyong madaling ma- 
kikilala ng kaniyang mga tagapakinig sa kanilang 
pang-araw-araw na buhay. Walang kalaban-laban 
ang isang nawawalang tupa, ang pastol ang siyang 
kailangang maghanap upang makuha itong muli. 
Ang kagalakan sa langit dahil sa makasalanan na 
nagsisisi ay kabaligtarang-kabaligtaran ng pagbu- 
bulung-bulungan ng mga eskriba at mga Pariseo 
dahil sa pagmamalasakit na ipinakita ni Jesus para 
sa gayong mga tao. 

(16) Ang nawawalang baryang drakma (Luc 15: 
8-10). Ang tagpo ay makikita sa Lucas 15:1, 2, at 
ang ilustrasyong ito ay karaka-rakang kasunod ng 
ilustrasyon hinggil sa nawawalang tupa. Ipinakikita 
ng talata 10 ang pagkakapit. 

Ang isang drakma ay nagkakahalaga ng 65 sen- 
timo [U.S.], halos isang-araw na kabayaran. Ga- 
yunman, maaaring may espesyal na halaga ang 
nawawalang baryang ito bilang isa sa sampu na bu- 
mubuo sa isang set, anupat marahil ay minana pa 
ito o bahagi ng isang minamahalagang tuhog ng 
mga baryang ginagamit bilang kagayakan. Kaila- 
ngang magsindi ng lampara upang maghanap, sa- 
pagkat kadalasa'y maliit lamang ang pasukan ng li- 
wanag sa mga tahanan, kung mayroon man, at 
mapadadali ang paghahanap kung magwawalis, ya- 
mang ang sahig ay karaniwan nang yari sa luwad. 

(17) Ang alibughang anak (Luc 15:11-32). Nag- 
bulung-bulungan ang mga Pariseo at mga eskriba 


ILUSTRASYON, MGA 


dahil tinanggap ni Jesus ang mga maniningil ng bu- 
wis at mga makasalanan at kumain siyang kasama 
nila. Tumugon si Jesus sa pamamagitan ng paglala- 
had ng mga ilustrasyon ng nawawalang tupa at ng 
nawawalang barya, na sinundan naman ng taling- 
hagang ito. 

Sang-ayon sa kautusang Judio, ang mana ng na- 
kababatang anak ay kalahati ng mana ng nakata- 
tandang kapatid. (Deu 21:17) Kung paanong ang na- 
kababatang anak ay pumaroon sa isang malayong 
lupain, gayundin naman sa pangmalas ng mga Ju- 
dio ay iniwan sila ng mga maniningil ng buwis 
upang maglingkod para sa Roma. Kasuklam-suklam 
para sa isang Judio ang mapilitang mag-alaga ng 
baboy, yamang ayon sa Kautusan, ang mga hayop 
na ito ay marurumi. (Lev 11:7) Nang siya'y umuwi, 
hiniling ng nakababatang anak na tanggapin siya, 
hindi bilang anak, kundi gaya ng isang taong upa- 
han. Ang gayong tao ay hindi man lamang sakop ng 
lupaing ari-arian ng panginoon na gaya ng mga ali- 
pin, kundi isang tagalabas na inupahang magtraba- 
ho, kadalasa'y nang arawan lamang. (Mat 20:1, 2, 8) 
Ang ama ay nagpakuha ng isang mahabang damit, 
ang pinakamainam, para sa nakababatang anak. 
Hindi ito basta isang simpleng piraso ng pananamit, 
kundi malamang na isang uri ng kasuutang may 
magagarbong burda na ibinibigay sa isang panau- 
hing pandangal. Posibleng ang singsing at mga san- 
dalyas ay palatandaan ng dignidad at ng isang ta- 
ong malaya. 

(18) Ang di-matuwid na katiwala (Luc 16:1-8). 
Sinasabi sa mga talata 9-13 ang aral na mapupulot 
sa ilustrasyong ito. Pinapurihan ang katiwala, hindi 
dahil sa siya'y di-matuwid, kundi dahil sa kaniyang 
praktikal na karunungan. 

Ang katiwala ay inatasang mangasiwa sa mga ga- 
wain ng kaniyang panginoon, iyon ay isang posi- 
syong lubhang pinagkakatiwalaan. (Gen 24:2: 39:4) 
Sa ilustrasyon ni Jesus, ang pagpapatalsik sa kati- 
wala ay nangangahulugang pinaaalis na siya sa ba- 
hay na iyon, anupat wala na siyang ikabubuhay. 
Hindi naman siya nagkasalapi nang bawasan niya 
ang mga utang ng mga may utang sa kaniyang pa- 
nginoon, ngunit ginawa niya iyon upang magtamo 
siya ng mga kaibigang makapagbibigay sa kaniya 
ng pabor sa hinaharap. Ang 100 takal na bat ng la- 
ngis ay katumbas ng 2,200 L (581 gal), at ang 
100 takal na kor ng trigo ay umabot sa 22,000 L 
(625 bushel). 

(19) Ang taong mayaman at si Lazaro (Luc 16:19- 
31). Ipinakikita ng tagpo, sa Lucas 16:14, 15, na 
nang panahong iyon ay nakikinig at nangungutya 
ang mga Pariseong maibigin sa salapi. Ngunit sina- 
bi sa kanila ni Jesus: “Kayo ang mga nag-aaring ma- 
tuwid sa inyong sarili sa harap ng mga tao, ngunit 


ILUSTRASYON, MGA 


nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat 
ang matayog sa mga tao ay kasuklam-suklam na 
bagay sa paningin ng Diyos.” 

Ang “purpura at lino” na nakagayak sa taong ma- 
yaman ay maihahambing sa kagayakang isinusuot 
lamang ng mga prinsipe, mga taong mahal at mga 
saserdote. (Es 8:15: Gen 41:42: Exo 28:4, 5) Napaka- 
mamahalin ng mga ito. Ang Hades, na sinasabing 
pinaroonan ng taong mayaman na ito, ay ang kara- 
niwang libingan ng patay na sangkatauhan. Hindi 
dapat ipasiya batay sa talinghagang ito na ang Ha- 
des mismo ay isang dako ng lumagablab na apoy: 
nililinaw ito sa Apocalipsis 20:14, kung saan ang ka- 
matayan at ang Hades ay inilalarawang inihagis sa 
“lawa ng apoy.” Kung gayon, tiyak na ang pagkama- 
tay ng taong mayaman at ang kaniyang pagiging 
nasa Hades ay makasagisag lamang, yamang bina- 
banggit ang makasagisag na kamatayan sa ibang 
bahagi ng Kasulatan. (Luc 9:60, Col 2:13, 1Ti 5:6) 
Kaya naranasan niya ang maapoy na pagpapahirap 
samantalang siya'y patay sa makasagisag na para- 
an, ngunit aktuwal na nabubuhay bilang isang tao. 
Sa Salita ng Diyos, ginagamit ang apoy upang luma- 
rawan sa kaniyang maaapoy na mensahe ng kaha- 
tulan (Jer 5:14: 23:29), at ang gawaing isinasagawa 
ng mga propeta ng Diyos sa pagpapahayag nila ng 
kaniyang mga kahatulan ay sinasabing “nagpapahi- 
rap” sa mga sumasalansang sa Diyos at sa kaniyang 
mga lingkod.---Apo 11:7, 10. 

Ang Lazaro ay isang anyong Griego ng pangalang 
Hebreo na Eleazar, na nangangahulugang “Ang 
Diyos ay Tumulong.” Lumilitaw na ang mga asong 
humimod sa kaniyang mga sugat ay mga asong li- 
gaw na pagala-gala sa mga lansangan at itinuturing 
na marurumi. Ang kaniyang pagiging nasa dakong 
dibdib ni Abraham ay nagpapahiwatig na si Lazaro 
ay nasa isang pinapaborang posisyon (ihambing 
ang Ju 1:18), anupat ang tayutay na ito ay hinalaw 
sa kaugalian sa mga kainan na paghilig sa paraang 
makasasandig ang isa sa dibdib ng kaniyang kaibi- 
gan.--Ju 13:23-25. 

(20) Ang walang-kabuluhang mga alipin (Luc 17: 
7-10). Ipinakikita ng talata 10 ang aral na mapu- 
pulot sa ilustrasyong ito. 

Kalimitan, ang mga aliping nagtatrabaho rin sa 
mga bukid ng kanilang panginoon ang naghahain 
ng kaniyang hapunan. Bukod sa nakasanayan nilang 
maghintay hanggang sa makakain ang kanilang pa- 
nginoon bago sila kumain, kadalasan, pinag-aaga- 
wan pa nila kung sino sa kanila ang magkakaroon ng 
karangalang magsilbi sa kaniya. Hindi iyon itinuring 
na isang karagdagang pasanin kundi isang bagay na 
karapatan ng kanilang panginoon. 

(21) Ang babaing balo at ang hukom (Luc 18:1-3). 
Gaya ng nabanggit sa talata 1, ang ilustrasyon ay 


1066 


“may kinalaman sa pangangailangan na lagi silang 
manalangin at huwag manghimagod.” Ipinakikita 
rin ng mga talata 7 at 8 ang pagkakapit. Lubhang 
naaangkop ang ilustrasyong ito na nagdiriin sa pa- 
nanalangin dahil sa sinabi sa naunang kabanata, 
mga talata 20 hanggang 37. 

Lumilitaw na ang hukom ay hindi kaugnay ng 
isang Judiong tribunal. Noong unang siglo, may 
apat na hukumang Judio: (1) ang hukuman ng na- 
yon, binubuo ng tatlong lalaki, (2) isang hukumang 
binubuo ng pitong matatandang lalaki ng nayon, 
(3) sa Jerusalem, may mabababang hukumang bi- 
nubuo ng tig-23 katao, at ang mga korteng iyon ay 
itinatag sa mga lunsod na may sapat na laki sa 
ibang mga lugar sa buong Palestina: at (4) ang pa- 
ngunahing korte, ang Dakilang Sanedrin, binubuo 
ng 71 miyembro, na ang sentro ay nasa Jerusalem 
at may awtoridad sa buong bansa. (Tingnan ang 
HUKUMAN.) Ngunit ang hukom na ito sa ilustrasyon 
ay hindi tumutugma sa kaayusang hudisyal ng mga 
Judio kung saan isang hukuman na binubuo ng di- 
kukulangin sa tatlo katao ang nanunungkulan, kaya 
malamang na siya'y isa sa mga hukom o mga ta- 
gapagpatupad-batas na inatasan ng mga Romano. 
Malinaw ang pagkakasabi na hindi siya natatakot sa 
Diyos ni nababahala man siya sa opinyon ng mga 
tao. Hindi sinasabi ng ilustrasyon na ang Diyos ay 
tulad ng di-matuwid na hukom, sa halip, ipinakikita 
nito ang kaibahan ng Diyos sa hukom. Kung sa ban- 
dang huli ay gagawin din ng hukom kung ano ang 
tama, lalo pa nga ang Diyos! Dahil sa pagpupumilit 
ng babaing balo, naudyukang kumilos ang di-matu- 
wid na hukom, sa katulad na paraan, ang mga ling- 
kod ng Diyos ay dapat magpatuloy sa pananalangin. 
Ang Diyos, na matuwid, ay tutugon sa kanilang pa- 
nalangin, anupat pangyayarihin niyang maisakatu- 
paran ang katarungan. 

(22) Ang Pariseong mapagmatuwid sa sarili at 
ang nagsisising maniningil ng buwis (Luc 18:9-14). 
Ang tagpo ng ilustrasyong ito ay makikita sa tala- 
ta 9 samantalang ang layunin ay nasa talata 14. 

Yaong mga pumaparoon sa templo upang mana- 
langin ay hindi pumapasok sa dakong Banal o sa Ka- 
banal-banalan, ngunit pinahihintulutan silang pu- 
masok sa mga loobang nasa palibot. Malamang na 
ang mga lalaking ito, mga Judio, ay nakatayo sa lo- 
oban na nasa dakong labas, ang Looban ng mga 
Babae, gaya ng tawag dito. Ang mga Pariseo ay 
mayayabang at mapagmatuwid sa sarili, anupat hi- 
nahamak nila ang ibang tao. (Ju 7:47, 49) Nag- 
aayuno sila nang makalawang ulit sa isang linggo, 
bagaman hindi ito kahilingan ng Kautusang Mosai- 
ko. Iniuulat na pinipili nila itong gawin kapag ordi- 
naryong mga araw ng palengke kung kailan mara- 
ming tao sa bayan, kapag may pantanging mga 


1067 


serbisyo na idinaraos sa mga sinagoga, at kapag 
nagtitipon ang lokal na Sanedrin, upang mapag- 
masdan ng iba ang kanilang kabanalan. (Mat 6:16, 
ihambing ang 10:17, tlb sa Rbi8) Maaaring pumaro- 
on sa templo ang mga Judiong maniningil ng buwis, 
ngunit kinapopootan sila dahil sa paglilingkod nila 
sa Roma. 

(23) Ang mga manggagawang binayaran ng isang 
denario (Mat 20:1-16). Ang ilustrasyong ito ay ba- 
hagi ng sagot ni Jesus sa tanong ni Pedro na nasa 
Mateo 19:27: “Narito! Iniwan na namin ang lahat ng 
mga bagay at sumunod sa iyo: ano nga ba talaga ang 
mayroon para sa amin?” Pansinin din ang Mateo 
19:30 at 20:16. 

Labis na ikinababalisa ng mga may-ari ng ubasan 
ang panahon ng pamimitas ng ubas. May mga 
manggagawang ginagamit sa buong panahon ng 
pag-aani, ang iba naman ay inuupahan kapag kina- 
ilangan. Ang pagbabayad ng kabayaran sa pagtata- 
pos ng maghapon ay kasuwato ng Kautusang Mosai- 
ko: kailangan ito ng mga dukhang manggagawa. 
(Lev 19:13, Deu 24:14, 15) Ang isang denario, na ka- 
bayaran para sa maghapong paggawa, ay isang pi- 
lak na baryang Romano. Ang makabagong-pana- 
hong halaga nito ay 74 na sentimo [U.S.]. Noong 
unang siglo C.E., ang maghapon, mula sa pagsikat 
ng araw hanggang sa paglubog nito, ay hinahati ng 
mga Judio sa 12 bahagi na magkakasinghaba, kaya 
ang ika-3 oras ay papatak nang mga 8:00 hanggang 
9:00 n.u.: ang ika-6 na oras, mga 11:00 n.u. hang- 
gang tanghaling-tapat, ang ika-9 na oras, mga 2:00 
hanggang 3:00 n.h.: at ang ika-11 oras, mga 4:00 
hanggang 5:00 n.h. 

(24) Ang mga mina (Luc 19:11-27). Sinalita ha- 
bang umaahon si Jesus patungong Jerusalem sa hu- 
ling pagkakataon, noong 33 C.E. (Luc 19:1, 28) Gaya 
ng sabi sa talata 11, ibinigay ang ilustrasyon dahil 
“inaakala nilang kaagad na magpapakita ang kaha- 
rian ng Diyos.” 

Sa Imperyo ng Roma, pangkaraniwan para sa 
isang taong ipinanganak na maharlika ang maglak- 
bay patungo sa Roma sa paghahangad ng makaha- 
ring kapangyarihan. Ginawa ito ni Arquelao, anak ni 
Herodes na Dakila, ngunit ang mga Judio ay nagpa- 
dala ng 50 embahador sa korte ni Augusto upang 
magharap ng mga paratang laban sa kaniya at, 
kung posible, biguin ang paghahangad niya ng ka- 
pangyarihan. Ang pilak na mina na unang ibinigay 
sa bawat alipin ay magkakahalaga sa ngayon ng 
S65.40 ngunit katumbas noon ng kabayaran para sa 
88-araw na paggawa. 

(25) Ang dalawang anak (Mat 21:28-31). Ang 
ilustrasyong ito, na sinalita sa templo sa Jerusalem, 
ay bahagi ng sagot ni Jesus sa mga tanong na nasa 
talata 23: “Sa anong awtoridad ginagawa mo ang 


ILUSTRASYON, MGA 


mga bagay na ito? At sino ang nagbigay sa iyo ng 
awtoridad na ito?” Palibhasa'y natugunan ang kani- 
lang mga tanong, gumamit si Jesus ng ilang ilustra- 
syon upang ipakita sa mga lider ng relihiyon kung 
anong uri talaga sila ng mga tao. 

Sa mga talata 31 at 32, tinukoy ni Jesus ang pag- 
kakapit ng kaniyang ilustrasyon. Ipinahiwatig niya 
na ang mga punong saserdote at ang maimplu- 
wensiyang matatandang lalaki na kausap niya ay 
maihahalintulad sa ikalawang anak, anupat nag- 
aangking naglilingkod sa Diyos ngunit sa totoo'y 
hindi iyon ginagawa. Sa kabilang dako, ang mga 
maniningil ng buwis at mga patutot na naniwala 
kay Juan na Tagapagbautismo ay gaya ng unang 
anak, sa pasimula ay may-kagaspangan silang tu- 
mangging maglingkod sa Diyos ngunit nang magla- 
o'y nagsisi sila at nagbago ng kanilang landasin. 

(26) Ang mapamaslang na mga tagapagsaka (Mat 
21:33-44: Mar 12:1-11, Luc 20:9-18). Sinalita sa 
templo sa Jerusalem, tatlong araw na lamang bago 
patayin si Jesus na Anak ng Diyos. Ang ilustras- 
yong ito ay bilang sagot din sa tanong hinggil sa pi- 
nagmulan ng awtoridad ni Jesus. (Mar 11:27-33) 
Karaka-raka pagkatapos ng ilustrasyong ito, sinasa- 
bi ng mga ulat ng Ebanghelyo na natanto ng mga li- 
der ng relihiyon na siya ay nagsasalita tungkol sa 
kanila.---Mat 21:45, Mar 12:12, Luc 20:19. 

Maaaring ang bakod na nakapalibot sa ubasan 
ay yari sa bato (Kaw 24:30, 31) o maaaring iyon 
ay isang halamang-bakod. (Isa 5:5) Kalimitan, ang 
tangkeng pang-alak ay hinuhukay sa bato at mayro- 
on itong dalawang palapag, anupat umaagos ang 
katas mula sa isa na nasa itaas patungo sa isa na 
nasa ibaba. Ang tore naman ay isang dako kung 
saan nagmamasid ang bantay upang huwag maka- 
pasok ang mga magnanakaw at mga hayop. Sa ilang 
kalagayan, tumatanggap ang mga tagapagsaka ng 
ilang bahagi sa mga bunga. Sa ibang kaso, nagbaba- 
yad ng salapi ang mga tagapagsaka bilang upa 
o nakikipagkasundo silang magbigay sa may-ari ng 
isang tiyak na dami ng ani, anupat lumilitaw na ang 
huling nabanggit ang siyang kalagayang tinutukoy 
sa ilustrasyon. Sa pamamagitan ng pagpaslang sa 
anak, ang tagapagmana, baka inisip nilang angkinin 
ang ubasan, yamang nangibang-bansa ang taong 
nagtanim nito. Sa Isaias 5:1-7, sinasabing “ang uba- 
san ni Jehova” ay “ang sambahayan ng Israel.” Gaya 
ng ipinakikita ng mga manunulat ng Ebanghelyo, 
sinipi ni Jesus ang Awit 118:22, 23 bilang susi 
upang maunawaan ang ilustrasyon. 

(27) Ang piging ng kasalan para sa anak na lala- 
ki ng hari (Mat 22:1-14). Gaya ng ipinahihiwatig 
sa talata 1, ang ilustrasyong ito ay karugtong ng ta- 
lakayang nauuna rito at bahagi ng sagot ni Jesus sa 
tanong na sa pamamagitan ng anong awtoridad 


ILUSTRASYON, MGA 


niya ginagawa ang kaniyang gawain. (Mat 21:23-27) 
Para sa pagkakapit nito, pansinin ang mga talata 2 
at 14. 

Mga ilang buwan bago nito, gumamit si Jesus ng 
isang katulad na ilustrasyon hinggil sa isang mala- 
king hapunan na doo'y marami ang inanyayahan, 
ang mga inanyayahan ay nagpakita ng pagkaaba- 
la sa ibang mga bagay at kawalang-galang para 
sa kanilang magiging punong-abala. (Luc 14:16- 
24) Ngayon naman, tatlong araw na lamang bago 
siya mamatay, hindi lamang binabanggit ni Jesus 
ang pag-aatubiling pumaroon ng mga inanyayahan 
kundi gayundin ang isang mapamaslang na saloo- 
bin ng ilan sa mga ito. Ang pagpaslang nila sa mga 
kinatawan ng hari ay katumbas ng paghihimagsik: 
kaya naman pinuksa ng mga hukbo ng hari ang 
mga mamamaslang at sinunog ang kanilang lunsod. 
Yamang ito ay isang maharlikang kasalan, mala- 
mang na isang espesyal na kasuutan ang inilaan ng 
maharlikang punong-abala para sa kaniyang mga 
panauhin sa ganitong okasyon. Kung gayon, ang 
hindi pagsusuot ng isang panauhin ng kasuutang 
pangkasal ay nagpapahiwatig na tinanggihan niya 
ang kasuutang inilaan ng hari nang ialok ito sa ka- 
niya. 

(28) Ang sampung dalaga (Mat 25:1-13). Ang 
ilustrasyong ito hinggil sa “kaharian ng langit” ay 
bahagi ng sagot ni Jesus sa tanong ng kaniyang 
mga alagad na nakaulat sa Mateo 24:3. Malinaw na 
ipinakikita sa Mateo 25:13 ang layunin ng ilustra- 
syong ito. 

Noong mga araw na iyon, isang mahalagang ba- 
hagi ng seremonya sa pag-aasawa ang pormal na 
pagdadala sa kasintahang babae mula sa tahanan 
ng kaniyang ama patungo sa tahanan ng kaniyang 
kasintahang lalaki o ng ama ng kasintahang lalaki. 
Ang kasintahang lalaki, na nagagayakan ng kani- 
yang pinakamainam na kasuutan, ay aalis sa kani- 
yang bahay sa gabi patungo sa tahanan ng mga 
magulang ng kasintahang babae, kasama ang kani- 
yang mga kaibigan. Mula roon, ang prusisyon, na 
sinasabayan ng mga manunugtog at mga mang- 
aawit at kadalasa'y pati ng mga taong may dalang 
mga lampara, ay humahayo patungo sa tahanan 
ng kasintahang lalaki. Lubha namang pinananabi- 
kan ng mga tao sa kahabaan ng ruta ang prusi- 
syon, ang ilan ay sumasama rito, partikular na ang 
mga dalagang may dalang mga lampara. (Jer 7:34: 
16:9, Isa 62:5) Maaaring maantala at gabihin ang 
prusisyon, yamang hindi naman ito nagmamadali, 
anupat ang ilan na naghihintay sa daan ay baka 
antukin na at makatulog. Malayo pa lamang ay 
maaaring marinig na ang awitan at pagbubunyi, 
anupat ang mga nakaririnig niyaon ay sumisigaw: 
“Narito na ang kasintahang lalaki!” Pagkatapos, ka- 


1068 


pag nakapasok na sa bahay ang kasintahang lalaki 
at ang kaniyang mga kasama at naisara na ang 
pinto, hindi na makapapasok ang mga panauhing 
nahuli. Ang mga lamparang dinadala sa prusisyon 
ay pinagniningas ng langis at kailangang laging 
muling punan. 

(29) Ang mga talento (Mat 25:14-30). Ang ilus- 
trasyong ito tungkol sa isang tao na maglalakbay na 
sa ibang bayan ay sinalita ni Jesus sa apat na mga 
alagad niya tatlong araw na lamang bago siya ma- 
matay, anupat di-katagalan niyaon ay aakyat na- 
man siya sa langit. Bahagi rin ito ng sagot ni Jesus 
sa tanong na matatagpuan sa Mateo 24:3.--Mar 13: 
3,4. 

Di-tulad ng ilustrasyon ng mga mina, kung saan 
ang bawat alipin ay binigyan ng tig-iisang mina, 
dito, ang mga talento ay ibinigay “sa bawat isa ayon 
sa kaniyang sariling kakayahan.” (Luc 19:11-27) Lu- 
militaw na ang tinutukoy rito ay ang talentong pi- 
lak, na nang mga araw na iyon ay maaaring kitain 
ng isang trabahador sa loob ng mga 20 taon. Da- 
pat sana'y nagmalasakit ang lahat ng mga alipin 
sa ari-arian ng kanilang panginoon at dapat sa- 
na'y ipinakipagkalakalan nila nang masikap at may 
katalinuhan ang mga pag-aari ng panginoon na ipi- 
nagkatiwala sa kanila. Sana man lamang ay inilagak 
nila ang salapi sa mga bangkero, upang, kung hindi 
man nila nais na personal na palaguin ang mga ari- 
arian ng kanilang panginoon, ang salapi ay hindi lu- 
busang natutulog kundi kumikita ng patubo. Ngunit 
itinago ng balakyot at makupad na alipin sa lupa 
ang talentong ipinagkatiwala sa kaniya, anupat da- 
hil dito ay sinalungat niya ang mga kapakanan ng 
kaniyang panginoon. 

(30) Ang mga tupa at ang mga kambing (Mat 
25:31-46). Gaya ng sinabi sa mga talata 31, 32, 41, 
46, ang ipinakikita rito ay ang pagbubukud-bukod 
at paghatol sa mga tao ng mga bansa kapag ang 
Anak ng tao ay dumating sa kaniyang kaluwalhati- 
an. Ang ilustrasyong ito ay bahagi ng sagot ni Jesus 
sa tanong ng kaniyang mga alagad may kinalaman 
sa “tanda ng kaniyang pagkanaririto at ng katapusan 
ng sistema ng mga bagay. —Mat 24:3. 

Sa Gitnang Silangan, ang mga tupa at mga kam- 
bing ay karaniwang nanginginaing magkakasama, 
at madaling makilala ng pastol ang dalawang uri 
ng mga hayop kapag gusto niya silang pagbukud- 
bukurin. Ang pagbanggit ni Jesus sa mga kambing 
sa ilustrasyong ito ay hindi upang laitin ang gani- 
tong uri ng mga hayop. (Sa taunang Araw ng Pag- 
babayad-Sala, dugo ng isang kambing ang ginaga- 
mit upang magbayad-sala para sa kasalanan ng 
Israel.) Kaya ang mga kambing ay kumakatawan la- 
mang sa isang grupo ng mga tao, at ang mga tupa 
naman ay kumakatawan sa ibang grupo. Ang “ka- 


1069 

nan,” kung saan inilagay ang “mga tupa,” ay isang 
dakong pandangal. (Gaw 2:33: Efe 1:19, 20) Ang 
“kaliwa,” na pinaglagyan sa “mga kambing,” ay ku- 
makatawan sa isang dako ng kasiraang-puri. (Iham- 
bing ang Ec 10:2.) Pansinin na ang “mga tupa,” na 
inilagay sa kanan ng nakaluklok na Anak ng tao, ay 
ipinakikitang naiiba sa “mga kapatid" ni Jesu-Kristo, 
na pinagpakitaan nila ng mga gawang kabaitan. 
--Mat 25:34-40, Heb 2:11, 12. 

Ang aklat ng Apocalipsis. Ang Apocalipsis, 
na huling aklat sa Banal na Kasulatan, ay isa sa mga 
aklat na naglalaman ng pinakamaraming ilustras- 
yon sa buong Bibliya. Sinabi mismo ng manunulat 
na si Juan na iniharap ito sa kaniya “sa mga tanda.” 
(Apo 1:1) Kaya naman talagang masasabi na mula 
sa pasimula hanggang sa katapusan, namumukod- 
tangi ang Bibliya sa paggamit ng angkop na mga 
ilustrasyon. 

Mga ilustrasyon ng mga alagad ni Kristo. 
Bukod sa pagtatala nila ng mga ilustrasyong sinali- 
ta ni Jesu-Kristo, gumamit din ng mga ilustrasyon 
ang mga Kristiyanong manunulat ng Bibliya. Sa ak- 
lat ng Mga Gawa, itinala ni Lucas ang maiinam na 
ilustrasyong ginamit ng apostol na si Pablo noong 
nakikipag-usap ito sa mga di-Judio sa Atenas. Ti- 
nukoy ni Pablo ang mga bagay na pinag-uukulan 
ng debosyon na pamilyar sa kanila at ang mga 
akda ng kanilang mga makata. (Gaw 17:22-31) 
Gaya ng makikita kung babasahin ang liham sa 
mga Hebreo, ang apostol na ito (na karaniwang ki- 
nikilala bilang manunulat ng liham na ito) ay saga- 
nang gumamit ng mga ilustrasyong halaw sa ka- 
saysayan ng pakikitungo ng Diyos sa Israel. Sa mga 
nasa Corinto, na pamilyar sa mga isport ng Gres- 
ya, inihalintulad niya ang landasing Kristiyano sa 
isang takbuhan. (1Co 9:24-27) Namumukod-tangi 
ang ilustrasyon tungkol sa punong olibo, na may 
kasamang babala laban sa pagiging kampante at 
payo sa mga Kristiyano na gampanan ang kanilang 
sagradong paglilingkod sa Diyos taglay ang kani- 
lang kakayahan sa pangangatuwiran.--Ro 11:13- 
32, 12:1, 2. 

Sa kaniyang mga isinulat, may-kahusayang ini- 
lakip ng kapatid sa ina ni Jesus na si Santiago ang 
karaniwang mga kalagayan sa pang-araw-araw na 
buhay, anupat tinukoy niya ang isang tao na tumi- 
tingin sa salamin, ang renda ng isang kabayo, ang 
timon ng isang barko, at iba pa, upang maitawid 
ang espirituwal na mga katotohanan. (San 1:23, 24, 
3:3, 4) Humalaw naman sina Pedro at Judas ng 
mga pangyayari mula sa mas naunang kinasihang 
mga akda upang ilarawan ang mensaheng inihatid 
nila udyok ng banal na espiritu. Lahat ng maiinam 
na ilustrasyong ito, na pinatnubayan ng espiritu ng 


IMAHEN 


Diyos, ay kapaki-pakinabang upang ang Bibliya na 
Salita ng Diyos ay maging isang buhay na ak- 
at. 


IMAHEN. Isang estatuwa o rebulto ng isang 
persona o bagay na kalimitan ay nauugnay sa ido- 
atriya. 

Ang pagpapakundangan sa mga imahen bilang 
pagsamba ay hinahatulan sa buong Kasulatan. Ma- 
inaw na ipinahayag sa Kautusang ibinigay sa Isra- 
el ang pagkarimarim ng Diyos sa gayong gawain. 
Hindi lamang mga inukit na imahen ang ipinagba- 
wal kundi pati ang paggawa ng “anyo” ng anu- 
mang nasa langit, nasa lupa, o nasa dagat bilang 
isang bagay na sasambahin. (Exo 20:4, 5: Lev 26:1, 
Isa 42:8) Ang gayong mga bagay ay maaaring 
gawa sa anumang materyales, sa anumang anyo 
--kahoy, metal, bato; inukit, hinulma, pinukpok, ti- 
nabas, ayon sa pigura ng mga tao, mga hayop, mga 
ibon, mga bagay na walang buhay, o basta maka- 
sagisag na mga anyo---ngunit ang alinman sa mga 
ito ay hindi sinang-ayunan ng Diyos para sa pag- 
samba. Ang paggawa ng mga ito ay ‘paggawi nang 
kapaha-pahamak, paggawa ng masama sa pani- 
ngin ni Jehova, isang karima-rimarim at nakagaga- 
lit na bagay na nagdadala ng kaniyang sumpa sa 
mga nagsasagawa niyaon. (Deu 4:16-19, 23-25; 
27:15: Bil 33:52, Isa 40:19, 20; 44:12, 13; Eze 7:20) 
Gayakan man ng ginto at pilak ang mga ito, ka- 
suklam-suklam pa rin ang mga ito sa paningin 
ng Diyos at durungisan at itatapon pa rin ang 
mga ito bilang “dumi lamang!”--Deu 7:5, 25; Isa 
30:22. 

Ipinakikitang ang gayong paggamit ng mga ima- 
hen, o mga larawan, ay hindi katanggap-tanggap 
sa Diyos, yamang salungat ito sa matinong panga- 
ngatuwiran at nagsisiwalat ito ng mangmang na 
pangangatuwiran at ng pagtangging kumilala sa 
maliwanag na mga katotohanan. (Isa 44:14-20, Jer 
10:14, Ro 1:20-23) Ang mga imahen ay hindi ma- 
pakikinabangan, hindi makapagbibigay ng kaala- 
man, patnubay, o proteksiyon, di-makapagsalita, 
walang kalaban-laban, at walang buhay, anupat 
magiging dahilan ng pagkapahiya. (Isa 44:9-11: 
45:20: 46:5-7: Hab 2:18-20) Dahil sa makahulang 
mga kapahayagan ni Jehova, na may-katumpa- 
kang nagsabi ng mga pangyayari sa hinaharap, na- 
bigo ang anumang pagsisikap ng di-tapat na mga 
Israelita na iukol ang kapurihan sa kanilang idolat- 
rosong mga imahen bilang responsable sa kagana- 
pan ng gayong mga pangyayari.--Isa 48:3-7. 

Sa kabila ng malilinaw na kapahayagan ng Diyos, 
may-kamangmangang sinikap ng mga Israelita at 
ng iba pa na ilakip sa pagsamba sa tunay na Diyos 
na si Jehova ang paggamit ng relihiyosong mga 
imahen. (Exo 32:1-8: 1Ha 12:26-28, 2Ha 17:41, 


IMAHEN 


21:7) Noong panahon ng mga Hukom, isang babae 
ang nagpabanal pa nga ng mga pirasong pilak para 
kay Jehova at pagkatapos ay ginamit niya ang mga 
iyon sa paggawa ng isang relihiyosong imahen. 
(Huk 17:3, 4; 18:14-20, 30, 31) Bago wasakin ng 
mga Babilonyo ang Jerusalem, may naipasok na 
karima-rimarim na mga relihiyosong imahen sa lu- 
gar ng templo, at ang isa sa mga iyon ay inila- 
arawan bilang isang “sagisag ng paninibugho,” 
maliwanag na tumutukoy sa pagpukaw sa panini- 
bugho ng Diyos dahil sa pagbibigay sa isang ima- 
hen ng papuring nauukol sa kaniya.--Eze 8:3-12, 
Exo 20:5. 

Gayunman, may ilang imahen na inanyuan 
ayon sa wangis ng mga hayop at maging ng mga 
kerubin na ginawa ayon sa utos ni Jehova at sama- 
katuwid ay maituturing na wasto. Bagaman nag- 
silbing makasagisag na mga paglalarawan may ka- 
ugnayan sa pagsamba sa Diyos, ang mga ito ay 
hindi pinag-ukulan ng pagpapakundangan, o pag- 
samba, gaya halimbawa sa pananalangin o pagha- 
hain.---Tingnan ang IDOLO, IDOLATRIYA. 

Mga Imahen sa Aklat ng Daniel. Noong 
ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor 
(maliwanag na binilang mula sa panahon ng pag- 
lupig niya sa Jerusalem noong 607 B.C.E.), ang Ba- 
bilonyong haring iyon ay nagkaroon ng isang pa- 
naginip na lubhang nakaligalig sa kaniya at naging 
dahilan upang hindi siya mapagkatulog. Lumilitaw 
na hindi niya maalaala ang kabuuan ng panaginip, 
sapagkat iniutos niya sa kaniyang marurunong na 
tao at mga saserdote na isiwalat kapuwa ang pana- 
ginip at ang pakahulugan nito. Sa kabila ng ipinag- 
hahambog nilang kakayahan bilang mga tagapag- 
siwalat ng lihim na mga bagay, hindi nagawa ng 
marurunong na tao ng Babilonya ang kahilingan 
ng hari. Dahil dito, pinatawan sila ng hatol na ka- 
matayan, anupat nalagay rin sa panganib ang bu- 
hay ni Daniel at ng kaniyang mga kasamahan. Sa 
tulong ng Diyos, hindi lamang ang panaginip ang 
naisiwalat ni Daniel kundi pati ang kahulugan nito. 
Pagkatanggap ni Daniel ng pagsisiwalat na iyon, 
itinawag-pansin ng kaniyang kapahayagan ng pa- 
puri at pasasalamat na ang Diyos na Jehova ang 
siyang Bukal ng karunungan at lakas at ang isa na 
"'bumabago ng mga panahon at mga kapanahunan, 
nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari." 
(Dan 2:1-23) Maliwanag na ang panaginip ay nag- 
mula sa Diyos anupat inilarawan nito sa isang 
makahulang paraan na hindi mahahadlangan ang 
pangangasiwa ng Diyos sa mga pangyayari sa 
lupa. 

Ang panaginip ni Nabucodonosor ay hinggil sa 
isang pagkalaki-laking imahen na anyong tao. Ang 
mga bahagi ng katawan nito, mula sa itaas pababa, 


1070 


ay binubuo ng mga metal na ang kaurian ay papa- 
baba ngunit ang kalidad naman ay papatigas, anu- 
pat nagsimula sa ginto at nagtapos sa bakal: ga- 
yunman, ang mga paa at mga daliri ay bakal na 
hinaluan ng luwad. Ang buong imahen ay dinurog 
hanggang sa mapulbos sa pamamagitan ng isang 
bato na natibag mula sa isang bundok, anupat pag- 
katapos nito ay pinuno ng bato ang buong lupa. 
--Dan 2:31-35. 


Ano ang kahulugan ng mga bahagi 
ng imaheng napanaginipan 
ni Nabucodonosor? 


Maliwanag na ang imahen ay may kaugnayan sa 
pamumuno sa lupa at sa layunin ng Diyos na Jeho- 
va may kinalaman sa gayong pamumuno. Nilili- 
naw ito sa kinasihang pakahulugan na ibinigay 
ni Daniel. Ang ginintuang ulo ay kumakatawan 
kay Nabucodonosor, ang isa na pinahintulutan ng 
Diyos na magtamo ng kapangyarihan bilang ang 
nangingibabaw na pandaigdig na tagapamahala at, 
higit na mahalaga, ang isa na nagpabagsak sa ma- 
kalarawang kaharian ng Juda. Gayunman, sa pag- 
sasabing, “Ikaw mismo ang ulong ginto,” waring 
hindi naman nililimitahan ni Daniel ang kahulugan 
ng ulo bilang tumutukoy lamang kay Nabucodono- 
sor. Yamang ang iba pang mga bahagi ng katawan 
ay kumakatawan sa mga kaharian, maliwanag na 
ang ulo ay kumakatawan sa dinastiya ng mga ha- 
ring Babilonyo mula kay Nabucodonosor hanggang 
sa bumagsak ang Babilonya noong panahon ni Ha- 
ring Nabonido at ng kaniyang anak na si Belsasar. 
--Dan 2:37, 38. 

Alinsunod dito, ang kahariang kinakatawanan 
ng pilak na dibdib at mga bisig ay ang kapangya- 
rihang Medo-Persiano, na nagpabagsak sa Babilon- 
ya noong 539 B.C.E. Ito ay “nakabababa” sa dinas- 
tiyang Babilonyo ngunit hindi sa diwa na mas 
maliit ang lupaing pinamunuan nito o na mas ma- 
hina ito sa militar o sa ekonomiya. Samakatuwid, 
maaaring ang kahigitan ng Babilonya ay nauugnay 
sa naging papel niyaon bilang tagapagbagsak ng 
makalarawang kaharian ng Diyos sa Jerusalem, 
isang pantanging karangalan na hindi tinaglay ng 
Medo-Persia. Ang Medo-Persianong dinastiya ng 
mga pandaigdig na tagapamahala ay nagwakas 
kay Dario III (Codommanus), na ang mga hukbo ay 
lubusang tinalo ni Alejandro ng Macedonia noong 
331 B.C.E. Kaya naman ang Gresya ang kapangya- 
rihang inilalarawan ng tansong tiyan at mga hita 
ng imahen.---Dan 2:39. 

Ang pamumunong Griego, o Heleniko, ay nana- 
tili) bagaman hati-hati na, hanggang noong saku- 
pin ito ng bumabangong kapangyarihan ng Roma. 


1071 


Sa gayon ay lumitaw sa imahen ang Kapangyari- 
hang Pandaigdig ng Roma na isinagisag ng metal 
na mas mababang uri ngunit mas matigas, ang 
bakal, na bumubuo sa mga binti ng malaking ima- 
hen. Ang lakas ng Roma sa pagbasag at pagdurog 
sa sumasalansang na mga kaharian, na binabang- 
git sa hula, ay bantog sa kasaysayan. (Dan 2:40) 
Gayunman, hindi lamang Roma ang saklaw ng ki- 
nakatawanan ng mga binti at mga paa ng imahen, 
sapagkat hindi ang pamamahala ng Imperyo ng 
Roma ang nakasaksi sa pagtatapos ng makahulang 
panaginip, samakatuwid nga, ang pagdating ng 
makasagisag na bato na natibag mula sa bundok, 
ang pagdurog nito sa buong imahen at, pagkata- 
pos, ang pagpuno nito sa buong lupa. 

Dahil dito, ang mga pananalita ng ilang komen- 
tarista sa Bibliya ay kahawig na kahawig niyaong 
kay M. F. Unger, na nagsabi: “Ang panaginip ni 
Nabucodonosor, ayon sa ipinaliwanag ni Daniel, ay 
naglalarawan sa takbo at wakas ng ‘mga panahon 
ng mga Gentil” (Lucas 21:24, Apo. 16:19), samaka- 
tuwid nga, ng Gentil na kapangyarihang panda- 
igdig na wawasakin sa Ikalawang Pagdating ni 
Kristo.” (Unger's Bible Dictionary, 1965, p. 516) Si 
Daniel mismo ang nagsabi kay Nabucodonosor na 
ang panaginip ay hinggil sa “kung ano ang mang- 
yayari sa huling bahagi ng mga araw” (Dan 2:28), 
at yamang ang makasagisag na bato ay ipinakiki- 
tang kumakatawan sa Kaharian ng Diyos, maaasa- 
han na ang pamumunong inilalarawan ng bakal na 
mga binti at mga paa ng imahen ay aabot hang- 
gang sa panahon ng pagtatatag ng Kahariang iyon 
at hanggang sa panahon ng pagkilos niyaon upang 
'durugin at wakasan ang lahat ng mga kahariang 
ito. —Dan 2:44. 

Ipinakikita ng kasaysayan na, bagaman lumawig 
pa ang buhay ng Imperyo ng Roma sa anyo ng Ba- 
nal na Imperyong Romano ng bansang Aleman, 
nang maglaon ay nagbigay-daan ito sa bumaba- 
ngong kapangyarihan ng isang dating sakop ng 
imperyo, ang Britanya. Dahil naman sa kanilang 
malapit na kaugnayan at malimit na pagkakaisa sa 
pagkilos, ang Britanya at Estados Unidos sa ngayon 
ay madalas tukuyin bilang ang Kapangyarihang 
Pandaigdig na Anglo-Amerikano, ang kasaluku- 
yang nangingibabaw na kapangyarihan sa kasay- 
sayan ng daigdig. 

Malinaw na inilalarawan ng magkahalong bakal 
at luwad sa mga paa ng malaking imahen ang ka- 
lagayang makikita sa huling kapahayagan ng puli- 
tikal na pandaigdig na pamumuno. Sa ibang baha- 
gi ng Kasulatan, ang luwad ay ginagamit bilang 
metapora upang kumatawan sa mga taong laman, 
na gawa sa alabok ng lupa. (Job 10:9: Isa 29:16, Ro 
9:20, 21) Kaya naman sa pakahulugan ni Daniel ay 


IMBAKAN, KAMALIG 


waring iniuugnay sa “supling ng sangkatauhan” 
ang luwad, na kapag inihalo ay magiging dahi- 
lan upang maging marupok yaong isinasagisag ng 
mga paa at mga daliri ng imahen. Tumutukoy ito 
sa paghina at kawalan ng pagkakaisa sa tulad- 
bakal na lakas ng huling anyo ng pandaigdig na 
pamumuno ng makalupang mga kaharian. (Dan 
2:41-43) Ang karaniwang tao ay magkakaroon ng 
mas malaking impluwensiya sa mga gawain ng pa- 
mahalaan. 

Ang ginintuang imahen na itinayo ni Nabucodo- 
nosor nang dakong huli sa Kapatagan ng Dura ay 
hindi tuwirang nauugnay sa pagkalaki-laking ima- 
hen sa panaginip. Kung isasaalang-alang ang mga 
dimensiyon nito---60 siko (27 m; 88 piye) ang taas 
at 6 na siko lamang (2.7 m; 8.8 piye) ang lapad 
(o may ratio na sampu sa isa)---waring malayong 
mangyari na isa itong estatuwa na anyong tao, 
malibang napakataas ng pedestal nito anupat mas 
mataas pa kaysa sa mismong estatuwa na hugis- 
tao. Ang taas ng katawan ng tao at ang lapad nito 
ay mayroon lamang proporsiyon na apat sa isa. 
Kaya maaaring isang sagisag lamang ang imahen, 
marahil ay tulad ng mga obelisko sa sinaunang 
Ehipto.---Dan 3:1. 


IMBAKAN, KAMALIG. Isang bodega 
o gusali kung saan itinatago ang mga pagkain, 
alak, at langis, gayundin ang mahahalagang metal 
o mga bato at iba pang mga kagamitan. Ang im- 
bakan ng butil [sa Ingles, granary] ay isang istrak- 
turang pinaglalagyan ng giniik na mga butil. No- 
ong sinaunang panahon, pangkaraniwan ang mga 
bangan, mga tore, at iba pang mga pasilidad na 
mapag-iimbakan (1Cr 27:25; 2Cr 32:27, 28, Joe 
1:17, Hag 2:19), at may ilang lunsod na panguna- 
hing nagsilbi bilang mga sentrong imbakan.---Exo 
1:11. 

May kaugnayan sa santuwaryo, kinailangan ang 
mga kamalig upang mapaglagyan ng mga ikapu at 
mga abuloy na nagmula sa mga bukid, mga tani- 
man, at mga ubasan na ibinigay ng Israel sa mga 
Levita. (Mal 3:10) May ilang Levita na inilagay 
upang mangasiwa sa mga imbakan at sila ang na- 
mahagi ng gayong mga probisyon sa kanilang mga 
kapatid.--1Cr 26:15, 17; Ne 12:44, 13:12, 13. 

Sa sinaunang Ehipto, iba-iba ang kayarian ng 
mga imbakan ng butil, anupat ang isang uri ay ka- 
hawig ng makabagong-panahong silo (mataas, hu- 
gis-silinder, at kulob na imbakan ng binutil). May- 
roon itong pinto sa tuktok kung saan ibinubuhos 
ang mga butil (sa pamamagitan ng pag-akyat sa 
isang hagdanan) at maliliit na sliding door na ka- 
pantay ng lupa para makuha ang mga butil. Mata- 
gal na ring ginagamit sa Gitnang Silangan ang 
mga imbakan ng butil na nasa ilalim ng lupa, 


IMBAKANG LUNSOD, MGA 


anupat maliwanag na mas pinipili ang mga ito sa 
mga lugar na kakaunti ang populasyon dahil naka- 
kubli ang mga ito mula sa mga mandarambong. 

Makatalinghagang Paggamit. Noong hini- 
himok ni Jesu-Kristo ang kaniyang mga alagad na 
huwag mabalisa tungkol sa kanilang materyal na 
mga pangangailangan, kundi hanapin lamang ang 
kanilang “tinapay para sa araw na ito,” pinaalalaha- 
nan niya sila na pinakakain ng Diyos ang mga ibon 
bagaman hindi nagtitipon ang mga ito ng anu- 
mang bagay sa mga kamalig o mga bangan. (Mat 
6:11, 25, 26, Luc 12:22, 24) Upang ipakita na ang 
buhay ay hindi nagmumula sa mga bagay na tina- 
taglay ng isa, nagbigay si Jesus ng isang ilustras- 
yon tungkol sa isang taong mayaman na nag-isip 
na palitan ang kaniyang mga kamalig ng mas ma- 
lalaki upang mapag-imbakan ng kaniyang mara- 
ming pag-aari, ngunit namatay siya, sa gayon ay 
hindi niya napakinabangan ang kaniyang materyal 
na kayamanan.--Luc 12:13-21. 

Sa halip na himukin tayong magtiwala sa maka- 
lupang mga pag-aari at sa gayon ay mag-imbak ng 
napakarami nito, ang marunong na manunulat ng 
Mga Kawikaan ay nagsasabi: “Parangalan mo si Je- 
hova ng iyong mahahalagang pag-aari .. . Sa ga- 
yon ay mapupuno nang sagana ang iyong mga im- 
bakan ng panustos.” (Kaw 3:9, 10) Ipinakita ito ng 
karanasan ng bansang Israel, anupat noong masu- 
nurin silang naglilingkod kay Jehova at nagdadala 
ng buong ikapu sa santuwaryo, sagana silang pi- 
nagpapala. (Deu 28:1, 8, 1Ha 4:20, 2Cr 31:4-10, Mal 
3:10) Sa Awit 144:13-15, lumilitaw na ang gayong 
materyal na pagpapalang resulta ng pagiging ma- 
sunurin ang tinutukoy ni Haring David. Matapos 
iligtas si David at ang bayan at bigyan ng tagum- 
pay laban sa kanilang mga kaaway, kabilang sa 
mga pagpapala ni Jehova ang pagpuno sa kanilang 
mga imbakan o kamalig ng mga produkto at pag- 
bibigay ng materyal na kasaganaan. Para ipaki- 
tang si Jehova ang tunay na pinagmulan ng kani- 
lang kasaganaan at kaligayahan, tinapos ni David 
ang awit na ito sa mga salitang “Maligaya ang ba- 
yan na ang Diyos ay si Jehova!” 

Makasagisag na Paggamit. Binabalaan ni 
Juan na Tagapagbautismo ang mga Pariseo at mga 
Saduceo tungkol sa mapanganib na kalagayan nila, 
anupat inihalintulad niya sa trigo na titipunin ya- 
ong mga tunay na nagsisisi, ngunit inihambing 
naman niya sa ipa ang mga lider na iyon. Sinabi 
niya sa kanila: “Ang isa na dumarating na kasunod 
ko... titipunin [niya] sa kamalig ang kaniyang tri- 
go, ngunit ang ipa ay kaniyang susunugin sa apoy 
na hindi mapapatay.” (Mat 3:7-12, Luc 3:16, 17) Ini- 
hula ni Jesus ang isang “pag-aani,” na sinabi ni- 
yang katumbas ng “katapusan ng isang sistema ng 


1072 


mga bagay” at kung kailan titipunin ng angheli- 
kong “mga manggagapas” ang makasagisag na 
“mga panirang-damo” upang sunugin, samanta- 
lang titipunin naman ang “trigo” sa “kamalig” ng 
Diyos, ang isinauling kongregasyong Kristiyano, 
kung saan sila tatanggap ng lingap at proteksiyon 
ng Diyos.---Mat 13:24-30, 36-43. 

Ang mga bagay na nilagyan ni Jehova ng mga 
hangganan sa pamamagitan ng kaniyang nilalang 
na mga puwersa, o mga batas sa kalikasan, gayun- 
din ang mga bagay na pinananatili niyang nasa 
ilalim ng kaniyang kontrol para sa pantanging mga 
layunin, ay tinutukoy niya bilang nasa “mga imba- 
kan.” Ang dagat ay sinasabing 'tinipon gaya ng 
prinsa, na inilagay sa mga imbakan. (Aw 33:7) 
Tungkol sa iba pang likas na mga penomeno na 
kung minsan ay ginagamit laban sa kaniyang mga 
kaaway, tinanong niya si Job: “Nakapasok ka na ba 
sa mga imbakan ng niyebe, o nakikita mo ba ma- 
ging ang mga imbakan ng graniso, na pinipigilan 
ko para sa panahon ng kabagabagan, para sa araw 
ng labanan at digmaan?” (Job 38:22, 23: ihambing 
ang Jos 10:8-11, Huk 5:20, 21; Aw 1056:32, 135:7.) 
Maging ang mga hukbo ng mga Medo at mga Per- 
siano sa ilalim ni Haring Ciro ay ibinilang ni Jeho- 
va sa “mga sandata ng kaniyang pagtuligsa” na ini- 
labas niya mula sa kaniyang “imbakan” laban sa 
Babilonya.---Jer 50:25, 26. 


IMBAKANG LUNSOD, MGA. Mga lunsod 
na pantanging dinisenyo bilang mga sentrong im- 
bakan ng pamahalaan. Upang magtagal, ang mga 
reserbang panustos gaya ng mga butil, pati ang iba 
pang mga bagay, ay iniingatan noon sa mga ba- 
hay-imbakan at mga imbakan ng butil na itinayo 
sa mga lokasyong ito. 

Sa ilalim ng paniniil ng mga Ehipsiyo, ang mga 
Israelita ay sapilitang pinagtayo ng “mga lunsod 
bilang mga imbakang dako para kay Paraon, sama- 
katuwid ay ang Pitom at ang Raamses.” (Exo 1:11) 
Nagtayo rin si Solomon ng mga imbakang lunsod. 
(1Ha 9:17-19: 2Cr 8:4-6) Nang maglaon, habang 
patuloy na nanagana si Haring Jehosapat, “nagta- 
yo siya ng mga nakukutaang dako at mga imba- 
kang lunsod sa Juda. ”---2Cr 17:12: tingnan ang Iv- 
BAKAN, KAMALIG. 


IMBAKANG-TUBIG [sa Ingles, cistern]. 
Isang artipisyal na hukay sa ilalim ng lupa na ka- 
dalasang ginagamit noon para sa pag-iipon ng tu- 
big. Di-tulad ng mga balon na hinuhukay upang 
makuha ang tubig na likas na lumalabas sa ilalim 
ng lupa, ang mga imbakang-tubig ay kadalasang 
dinisenyo bilang sahuran at tipunan ng tubig-ulan 
o ng tubig na dumadaloy mula sa mga bukal. Di- 
gaya ng mga tipunang-tubig [sa Ingles, pool] na 


1073 


walang takip, kadalasang tinatakpan ang mga ito 
sa ibabaw. Ang salitang Hebreo na bohr, isinalin 
bilang “imbakang-tubig,” ay isinasalin din bilang 
“balon” (sa Ingles, waterpit), lalo na kung lumilitaw 
na wala itong tubig (Gen 37:20-29, 2Sa 23:20), bi- 
lang “bilangguang lungaw” kung ginagamit ito sa 
gayong layunin (Gen 40:15), at bilang “hukay” ka- 
pag ito ay tumutukoy sa o katumbas ng “Sheol” 
(Aw 30:3, Kaw 1:12; Eze 31:14, 16). 

Napakahalaga ng mga imbakang-tubig sa Lu- 
pang Pangako. Kalimitan nang ang mga ito lamang 
ang mapagkukunan ng sapat na suplay ng tubig, 
sapagkat kakaunti ang mga balon at mga bukal sa 
bulubunduking lupain at, kung may makita man, 
madalas ay natutuyuan naman ang mga ito sa 
pagtatapos ng tag-araw. Dahil sa gawang-taong 
mga imbakang-tubig, naging posible pa nga na 
magkaroon ng mga nayon sa mga lugar na kaka- 
unti ang suplay ng tubig, halimbawa ay sa Negeb. 
Bilang pagbibigay-katiyakan, ipinangako ni Jehova 
sa kaniyang bayan na makasusumpong sila ng 
mga imbakang-tubig na hukay na pagpasok nila sa 
Lupang Pangako. (Deu 6:10, 11: Ne 9:25) Binabang- 
git na si Haring Uzias ay humukay ng “maraming 
imbakang-tubig” sa buong Juda. (2Cr 26:1, 10) 
Mula sa mataas na Galilea pababa hanggang sa Ne- 
geb, literal na libu-libo ang imbakang-tubig, at 
marami sa mga ito ang natuklasan, anupat mistu- 
lang bahay-pukyutan sa dami sa ilang bahagi ng 
kalupaang iyon. Waring minamabuti noon ng ba- 
wat sambahayan na magkaroon ng sarili nitong 
imbakang-tubig, kahit ng mga Moabita. Ayon sa 
Batong Moabita, na inukit noong ikasiyam na sig- 
lo B.C.E., sinabi ni Haring Mesa: “Walang imba- 
kang-tubig sa loob ng bayan ng Qarhoh, kaya si- 
nabi ko sa lahat ng taong-bayan, Gumawa ang 
bawat isa sa inyo ng sarili niyang imbakang-tubig 
sa kani-kaniyang bahay!” (Ancient Near Eastern 
Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, p. 320) Sinikap 
naman ni Senakerib na hikayating sumuko ang 
mga tumatahan sa Jerusalem anupat nangako siya 
na kung gagawin nila iyon, iinumin ng bawat isa 
ang tubig ng kaniyang sariling imbakang-tubig.” 
--2Ha 18:31, Isa 36:16. 

Noon, karaniwan nang hinuhukay sa bato ang 
mga imbakang-tubig. Kung ang bato ay taganas at 
walang mga bitak, hindi gaanong problema ang 
pagtagas ng tubig, ngunit kung ito'y di-siksik na 
batong-apog na siyang bumabalot sa kalakhang 
bahagi ng Palestina, kailangang palitadahan ang 
loob ng imbakang-tubig upang hindi ito tumagas. 
Ang mga imbakang-tubig na hinukay sa lupa ay 
nilalatagan naman ng laryo o ng bato at pagkata- 
pos ay pinapalitadahan upang maging solido ang 
mga dingding nito. Karaniwan nang hugis-peras 


IMBAKANG-TUBIG 


ang mga imbakang-tubig na ito, anupat mas malu- 
wang sa ilalim at papakipot sa bandang itaas: kung 
minsan, ang pinakabibig ng mga ito ay isa o dala- 
wang piye lamang ang diyametro. Kapag inayos 
o pinalaki ang likas na mga yungib upang magsil- 
bing mga imbakang-tubig, mga katutubong bato 
ang hinahayaang magsilbing mga haligi na susu- 
hay sa pinakabubong ng mga ito, o gaya sa ilang 
imbakang-tubig na natuklasan sa Negeb, nagtata- 
yo ng mga arko sa loob ng mga ito bilang suhay. 
Sa mga lagusan na nasa dalisdis ng burol dumara- 
an ang tubig-ulan patungo sa imbakan ng tubig sa 
ilalim ng lupa. 

Sa Eclesiastes 12:6, binabanggit ang “gulong ng 
panalok para sa imbakang-tubig,” ngunit kadala- 
sang sinasalok noon ang tubig sa pamamagitan ng 
mga bangang nakabitin sa mga lubid. Kung min- 
san ay nababasag ang mga bangang ito at ito ang 
dahilan kung bakit may natatagpuang mga bibi- 
nga ng mga kagamitang luwad sa ilalim ng kara- 
mihan sa mga imbakang-tubig. Walang alinlangan 
na isang dahilan kung bakit marami sa mga ito 
ang bahagyang puno ng lupa ay ang sinaunang ka- 
ugalian na maghagis ng lupa sa imbakang-tubig 
na may di-sariwa o maruming tubig upang patini- 
ngin ang linab. Sa paanuman ay nakatulong ang 
mga takip sa ibabaw ng mga bukasan ng mga ito 
upang huwag marumhan ang tubig at upang hu- 
wag mahulog doon ang mga tao o mga hayop, ba- 
gaman hindi nagiging marumi sa seremonyal na 
paraan ang tubig sakaling di-sinasadyang mahu- 
log doon ang isang bangkay: gayunman, ang isang 
tao na hahango sa bangkay ay magiging marumi. 
(Exo 21:33, Lev 11:35, 36) Karagdagan pa, ang ta- 
kip ng imbakang-tubig ay nakatulong upang ma- 
natiling malamig ang tubig at mabawasan ang 
ebaporasyon nito. (Jer 6:7) Ang ilang malalaking 
imbakang-tubig ay may higit sa isang bukasan 
kung saan maaaring sumalok ng tubig. Sa mga 
imbakang-tubig na pagkalaki-laki at pagkalalim- 
lalim, may mga hagdang pababa sa mga ito na 
hanggang 30 m (100 piye) o mahigit pa. 

Iba Pang Pagkagamit. Sa ilang pagkakataon, 
ginamit ang mga imbakang-tubig sa ibang layunin 
at hindi bilang tipunan ng tubig. Sa mga tuyong lo- 
kasyon, at kapag hindi mapapasok ang mga ito ng 
halumigmig, mga daga, at mga insekto, ang mga 
ito ay nagsilbing maiinam na imbakan para sa mga 
butil, anupat hindi rin madaling mahalata ng mga 
magnanakaw ang mga ito, lumilitaw na ang ilang 
imbakang-tubig na natagpuan sa kalupaang wa- 
lang likas na pinagmumulan ng tubig ay panta- 
nging ginawa bilang mga imbakan ng butil. Kung 
minsan, ginagamit na bilangguan ang mga imba- 
kang-tubig na walang laman. (Zac 9:11) Sa gayong 


IMER 


uri ng balon inihulog si Jose ng kaniyang mga ka- 
patid (Gen 37:20-24), at nang maglaon ay inilagay 
siya sa isang bilangguang lungaw (sa literal, “im- 
bakang-tubig”) sa Ehipto. (Gen 40:15, tlb sa Rbi8, 
41:14) Ang ikasampung salot sa Ehipto ay uma- 
bot “hanggang sa panganay ng bihag na nasa bi- 
langguang lungaw [sa literal, “bahay ng imba- 
kang-tubig"].” (Exo 12:29) Ibinilanggo si Jeremias 
sa “bahay ng imbakang-tubig” at nang maglaon 
ay inihagis siya sa isang malusak na hukay. (Jer 
37:16, 38:6-13) Minsan, noong tumatakas ang mga 
Israelita mula sa mga Filisteo, ang ilan ay nagta- 
go sa mga imbakang-tubig (mga balon), at no- 
ong isang pagkakataon naman, naging libingan ng 
70 bangkay ang malaking imbakang-tubig ni Asa. 
(1Sa 13:6; Jer 41:4-9) Dahil sa pagkapermanente 
ng mga ito, ang ilang imbakang-tubig ay nagsil- 
bing heograpikong mga palatandaan.-- 1Sa 19:22, 
2Sa 3:26; 2Ha 10:14. 

Makasagisag na Paggamit. Ang “imba- 
kang-tubig” ay ginamit sa makasagisag na paraan 
sa dalawang natatanging talata. Sinabi ni Jehova 
na ang mga taong nagtakwil sa kaniya anupat 
umasa sa iba ukol sa proteksiyon at tulong ay, sa 
katunayan, umiwan sa “bukal ng tubig na buhay, 
upang humukay para sa kanilang sarili ng mga im- 
bakang-tubig, mga imbakang-tubig na sira, na 
hindi makapaglalaman ng tubig.” (Jer 2:13, 18) Bi- 
lang payo na maging matapat sa sariling asawa, si- 
nabi ni Solomon: “Uminom ka ng tubig mula sa 
iyong sariling imbakang-tubig.”---Kaw 5:15. 


IMER. 

1. Isang inapo ni Aaron na itinalagang ulo ng 
ika-16 na pangkat ng mga saserdote noong pana- 
hon ni David. (1Cr 24:1, 6, 14) Lumilitaw na 1,052 
sa kaniyang mga inapo ang bumalik kasama ni 
Zerubabel mula sa Babilonya noong 537 B.C.E. 
(Ezr 2:37: Ne 7:40) Dalawa sa “mga anak ni Imer” 
ang kabilang sa mga nagpaalis sa kanilang mga 
asawang banyaga noong panahon ni Ezra.---Ezr 
10:20, 44. 

2. Ama ni Mesilemit (o Mesilemot): posibleng 
siya rin ang Blg. 1.--1Cr 9:12, Ne 11:13. 

3. Ama ng saserdoteng si Pasur, isa na suma- 
lansang kay Jeremias at nag-utos na ilagay ang 
propeta sa mga pangawan. Inihula ni Jeremias na 
si Pasur at ang buong sambahayan nito ay dadal- 
hin sa Babilonya. (Jer 20:1, 2, 6) Kung ang katawa- 
gang “anak ni Imer” ay uunawaing tumutukoy sa 
isang inapo sa halip na isang tunay na anak, maa- 
aring ang Imer na ito ang Blg. 1. 

4. Ama ni Zadok, isa na nakibahagi sa pagku- 
kumpuni ng pader ng Jerusalem. (Ne 3:29) Gayun- 
man, ang Imer na ito ay maaaring ang Blg. 1 rin, 


1074 


kung ang katawagang “anak ni Imer” ay ituturing 
na nangangahulugang isang inapo. 

5. Waring isang lugar sa Babilonia na mula roon 
ay bumalik ang ilang saserdote na hindi nakapag- 
patunay ng kanilang talaangkanan.---Ezr 2:59: Ne 
7:61. 


IMLA [Punuin Nawa [ng Diyos]: o, Paghariin 
Nawa [ng Diyos]]. Ama ni Micaias, isang propeta ni 
Jehova na kapanahon ng mga haring sina Ahab at 
Jehosapat.-- 1Ha 22:8, 9: 2Cr 18:7, 8. 


IMNA [Pinigil (Ipinagkait) [ng Diyos]]. Anak ni 
Helem; isang magiting at makapangyarihang lala- 
ki at ulo ng isang sambahayan sa panig ng ama na 
mula sa tribo ni Aser.---1Cr 7:35, 40. 


IMNAH [Itakda (o, Ibilang) Nawa [ng Diyos]; 
[Ang Diyos ay] Nagtakda (o, Nagbilang)]. 

1. Unang binanggit na anak ni Aser at ninuno 
ng mga Imnaita.---Gen 46:17, Bil 26:44: 1Cr 7:30. 

2. Ang Levita na ang anak na si Kore ang ban- 
tay ng pintuang-daan sa dakong silangan sa pagli- 
lingkod sa templo, na nangangasiwa sa mga ku- 
sang-loob na handog kay Jehova, noong panahon 
ni Hezekias.---2Cr 31:14. 


IMNAITA, MGA [Ni (Kay) Imnah]. Isang pa- 
milya na mula sa tribo ni Aser na nagmula kay Im- 
nah.--Bil 26:44. 


IMORTALIDAD. Ang salitang Griego na atha- 
nasi a ay binubuo ng negatibong unlaping a na si- 
nusundan ng isang anyo ng salita para sa “ka- 
matayan” (tha'na-tos). Kaya naman, ang saligang 
kahulugan nito ay “kawalang-kamatayan,” at tumu- 
tukoy ito sa kalidad ng tinatamasang buhay, ang 
kawalang-katapusan at pagiging di-nasisira niyaon. 
(1Co 15:53, 54, tlb sa Rbi8; 1Ti 6:16, tlb sa Rbi8) 
Ang salitang Griego na a:phtharsi a, na nanga- 
ngahulugang “kawalang-kasiraan,” ay tumutukoy 
sa bagay na hindi maaaring mabulok o masira.---Ro 
2:7: 1Co 15:42, 50, 53, Efe 6:24: 2Ti 1:10. 

Ang mga pananalitang “imortal” o “imortalidad” 
ay hindi lumilitaw sa Hebreong Kasulatan, gayun- 
ma'y mababasa rito na ang Diyos na Jehova, bilang 
ang Bukal ng lahat ng buhay, ay hindi maaa- 
ring mamatay, samakatuwid ay imortal. (Aw 36: 
7, 9; 90:1, 2; Hab 1:12) Mariin ding ipinahayag ng 
Kristiyanong apostol na si Pablo ang bagay na ito 
nang tukuyin niya ang Diyos bilang “Haring wa- 
lang hanggan, walang kasiraan. ”--ITi 1:17. 

Gaya ng ipinakikita sa artikulong KALULUWA, nili- 
liwanag din ng Hebreong Kasulatan na ang tao ay 
hindi likas na imortal. Maraming ulit nitong tinutu- 
koy ang kaluluwang tao (sa Heb., ne phesh) bilang 


1075 


namamatay, humahantong sa libingan, at napu- 
puksa. (Gen 17:14, Jos 10:32, Job 33:22, Aw 22:29, 
78:50: Eze 18:4, 20) Sabihin pa, sang-ayon dito ang 
Kristiyanong Griegong Kasulatan at tinutukoy rin 
nito ang pagkamatay ng kaluluwa (sa Gr., psy- 
khe’). (Mat 26:38: Mar 3:4, Gaw 3:23, San 5:20, Apo 
8:9: 16:3) Samakatuwid, hindi kinokontra o binaba- 
go ng Kristiyanong Griegong Kasulatan ang kinasi- 
hang turo ng Hebreong Kasulatan na ang tao, ang 
kaluluwang tao, ay mortal at namamatay. Gayun- 
man, isinisiwalat ng Kristiyanong Griegong Kasu- 
latan ang layunin ng Diyos na pagkalooban ng 
imortalidad ang ilan sa kaniyang mga lingkod. 


Bakit si Jesus “ang isa na tanging 
nagtataglay ng imortalidad”? 


Sa Bibliya, ang unang indibiduwal na inilara- 
wang ginantimpalaan ng kaloob na imortalidad ay 
si Jesu-Kristo. Hindi pa siya imortal bago siya binu- 
hay-muli ng Diyos, at makikita ito sa kinasihang 
mga salita ng apostol sa Roma 6:9: “Si Kristo, nga- 
yong ibinangon na siya mula sa mga patay, ay hin- 
di na namamatay, ang kamatayan ay hindi na na- 
mamanginoon sa kaniya.” (Ihambing ang Apo 1: 
17, 18.) Dahil dito, nang ilarawan siya sa 1 Timoteo 
6:15, 16 bilang “Hari niyaong mga namamahala bi- 
lang mga hari at Panginoon niyaong mga nama- 
mahala bilang mga panginoon,” ipinakikita nito na 
si Jesus ay naiiba sa lahat ng gayong mga hari at 
mga panginoon sapagkat siya “ang isa na tanging 
nagtataglay ng imortalidad.” Ang ibang mga hari 
at mga panginoon, palibhasa'y mga mortal, ay na- 
mamatay, gaya rin ng mga mataas na saserdote ng 
Israel. Gayunman, ang niluwalhating si Jesus, na 
inatasan ng Diyos bilang Mataas na Saserdote ayon 
sa pagkasaserdote ni Melquisedec, ay may “buhay 
na di-masisira. “--Heb 7:15-17, 23-25. 

Dito, ang salitang “di-masisira” ay isinalin mula 
sa terminong Griego na a-kata'1ly-tos, na sa literal 
ay nangangahulugang “di-mabubuwag.” (Heb 7:16, 
tlb sa Rbi8) Ang salitang ito ay isang tambalan ng 
negatibong unlaping a na idinurugtong sa ibang 
mga salitang nauugnay sa “pagguho,” gaya ng pa- 
nanalita ni Jesus may kinalaman sa pagguho o pag- 
bagsak ng mga bato ng templo sa Jerusalem (Mat 
24:1, 2), at ng pagtukoy ni Pablo sa pagguho ng 
makalupang “tolda” ng mga Kristiyano, samakatu- 
wid nga, ang pagkasira ng kanilang makalupang 
buhay na nasa mga katawang-tao. (2Co 5:1) Kaya 
naman, ang imortal na buhay na ipinagkaloob kay 
Jesus nang buhayin siyang muli ay hindi lamang 
walang-katapusan kundi malaya rin sa pagkabulok 
o pagkaagnas at hindi masisira. 


IMPIYERNO 


Pagkakalooban ng Imortalidad ang mga Ta- 
gapagmana ng Kaharian. Para sa mga pinahi- 
rang Kristiyano na tinawag upang maghari kasama 
ni Kristo sa langit (1Pe 1:3, 4), ipinangako sa kani- 
la na sila'y makikibahagi kay Kristo sa wangis ng 
kaniyang pagkabuhay-muli. (Ro 6:5) Kaya naman 
gaya ng kanilang Panginoon at Ulo, ang pinahirang 
mga miyembro ng kongregasyong Kristiyano na 
mamamatay nang tapat ay tatanggap ng pagkabu- 
hay-muli tungo sa imortal na buhay bilang espiri- 
tu, upang ito na mortal ay magbihis ng imortali- 
dad.” (1Co 15:50-54) Gaya ni Jesus, ang pagiging 
imortal nila ay hindi lamang mangangahulugan ng 
buhay na walang hanggan, o basta kalayaan mula 
sa kamatayan. Bilang mga kapuwa tagapagmana 
ni Kristo, pagkakalooban din sila ng “kapangyari- 
han ng isang buhay na di-masisira.” Makikita ito 
nang pag-ugnayin ni Pablo ang kawalang-kasiraan 
at ang matatamo nilang imortalidad. (1Co 15:42- 
49) Sa kanila “ay walang awtoridad ang ikalawang 
kamatayan.”--Apo 20:6; tingnan ang KAWALANG- 
KASIRAAN. 

Lalo pang nagiging kamangha-mangha ang pag- 
kakaloob na ito ng imortalidad sa mga tagapagma- 
na ng Kaharian dahil kahit ang mga anghel ng 
Diyos ay ipinakikitang mortal, bagaman nagtatag- 
lay sila ng katawang espiritu at hindi laman. Ang 
pagiging mortal ng mga anghel ay makikita sa ha- 
tol na kamatayang ipinataw kay Satanas, ang espi- 
ritung anak na naging Kalaban ng Diyos, at sa iba 
pang mga anghel na sumunod sa satanikong landa- 
sing iyon at “hindi nag-ingat ng kanilang orihinal 
na kalagayan kundi nag-iwan ng kanilang sariling 
wastong tahanang dako.” (Jud 6; Mat 25:41: Apo 20: 
10, 14) Kaya ang pagkakaloob ng “buhay na di- 
masisira” (Heb 7:16) o “buhay na di-mabubuwag”" sa 
mga Kristiyanong magtatamo ng pribilehiyong ma- 
kasama ng Anak ng Diyos sa makalangit na Kaha- 
rian ay kamangha-manghang pagpapakita ng tiwa- 
la ng Diyos sa kanila.--Tingnan ang BUHAY; LANGIT 
(Ang daan tungo sa makalangit na buhay). 


IMPIYERNO. Isang salita na ginamit sa King 
James Version (gayundin sa Katolikong Douay Ver- 
sion at sa karamihan ng mas matatandang salin) 
upang isalin ang Hebreong she'oh!' at ang Griegong 
haides. Sa King James Version, ang salitang “impi- 
yerno” ay isinalin mula sa salitang she'oh!” nang 
31 ulit at mula sa salitang haides nang 10 ulit. Ga- 
yunman, hindi pare-pareho ang pagkakasalin sa 
bersiyong ito, yamang ang sheohl' ay 31 ulit din ni- 
tong isinalin bilang “libingan” at 3 ulit naman bilang 
“hukay.” Sa Douay Version, ang she'oh!' ay isinalin 
bilang “impiyerno” nang 64 na ulit, bilang “hukay” 
nang isang ulit, at bilang “kamatayan” nang isang 
ulit. 


IMRA 


Noong 1885, nang ilathala ang kumpletong English 
Revised Version, ang orihinal na salitang she'ohI' ay 
tinumbasan ng transliterasyon sa maraming talata 
ng tekstong Ingles ng Hebreong Kasulatan, baga- 
man sa karamihan ng mga paglitaw niyaon ay “libi- 
ngan” at “hukay” ang ginamit at masusumpungan 
din ang salitang “impiyerno” nang mga 14 na ulit. 
Sa puntong ito'y hindi sumang-ayon ang komiteng 
Amerikano sa mga Britanong rebisador. Kaya na- 
man, nang gawin nila ang American Standard Ver- 
sion (1901), tinumbasan nila ng transliterasyon ang 
she'ohI' sa lahat ng 65 paglitaw niyaon. Ang mga 
bersiyong ito ay kapuwa gumamit ng translitera- 
syon para sa haides sa lahat ng sampung paglitaw 
niyaon sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, baga- 
man ang salitang Griego na Geenna (sa Ingles, “Ge- 
henna") ay isinalin nila bilang “impiyerno” sa lahat 
ng paglitaw niyaon, gaya rin ng ginawa ng mara- 
ming iba pang makabagong salin. 

Tungkol sa paggamit na ito ng salitang “impiyer- 
no” bilang salin ng orihinal na mga salitang Hebreo 
at Griego, ganito ang sabi ng Vine's Expository Dic- 
tionary of Old and New Testament Words (1981, 
Tomo 2, p. 187): "HADES. . . Katumbas ito ng “Sheol' 
sa M.T. [Matandang Tipan]. Sa A.V. ng M.T. [Matan- 
dang Tipan] at B.T. [Bagong Tipan], nakalulungkot 
na isinalin ito bilang ‘Impiyerno.’ ” 

Ganito ang sabi ng Collier's Encyclopedia (1986, 
Tomo 12, p. 28) may kinalaman sa “Hell”: “Noong 
una'y kumakatawan ito sa Hebreong Sheol ng Ma- 
tandang Tipan at sa Griegong Hades ng Septuagint 
at ng Bagong Tipan. Yamang ang Sheol noong pa- 
nahon ng Matandang Tipan ay tumutukoy lamang 
sa himlayan ng mga patay anuman ang naging mo- 
ralidad nila, ang salitang impiyerno, ayon sa pag- 
kaunawa ngayon, ay hindi isang angkop na salin.” 

Sa totoo, ang kasalukuyang pagkaunawa sa sali- 
tang “impiyerno” ang dahilan kung bakit maituturing 
itong di-katanggap-tanggap na salin ng orihinal na 
mga salitang iyon ng Bibliya. Sinasabi ng Webster's 
Third New International Dictionary (unabridged), sa 
ilalim ng salitang “Hell”: “fr[om] .. . helan to conceal 
[sa Tagalog, ikubli].” Samakatuwid, ang salitang “im- 
piyerno” noong una ay hindi nagtatawid ng ideya ng 
init o pagpapahirap kundi ng ideya lamang ng isang 
‘dakong natatakpan o nakakubli.” 

Ang kahulugang ibinibigay ngayon sa salitang 
“impiyerno” ay yaong inilarawan sa Divine Comedy ni 
Dante at Paradise Lost ni Milton, na ibang-iba sa ori- 
hinal na katuturan ng salita. Ngunit bago pa man na- 
buhay si Dante o si Milton, mayroon nang mga nani- 
niwala na ang “impiyerno” ay dako ng maapoy na 
pagpapahirap. Ganito ang sabi ng Grolier Universal 
Encyclopedia (1971, Tomo 9, p. 205) sa ilalim ng pak- 
sang “Hell”: “Itinuturing ng mga Hindu at ng mga Bu- 
dista ang impiyerno bilang isang dako ng espirituwal 


1076 


na paglilinis at pangwakas na pagsasauli. Minamalas 
naman ito sa tradisyong Islamiko bilang isang dako 
ng walang-hanggang pagpaparusa.” Ang ideya ng 
pagdurusa pagkatapos ng kamatayan ay masusum- 
pungan sa paganong mga relihiyosong turo ng sina- 
unang mga tao sa Babilonya at Ehipto. Inilalarawan 
ng mga paniniwalang Babilonyo at Asiryano ang “da- 
igdig sa ilalim ng lupa .. . bilang isang dako na puno 
ng kahila-hilakbot na mga bagay, . . . anupat pina- 
ngangasiwaan ng mga diyos at ng mga demonyo na 
napakalalakas at napakababangis.” Bagaman hindi 
itinuturo ng sinaunang mga tekstong relihiyoso ng 
Ehipto na magpapatuloy magpakailanman ang pag- 
sunog sa indibiduwal na mga biktima, inilalarawan 
naman nila na sa “Kabilang Daigdig” ay may “mga 
hukay ng apoy” para sa “mga hinatulan. ”--- The Reli- 
gion of Babylonia and Assyria, ni Morris Jastrow, Jr., 
1898, p. 581: The Book of the Dead, na may pambu- 
ngad ni E. Wallis Budge, 1960, p. 135, 144, 149, 151, 
153, 161, 200. 

Maraming siglo nang itinuturo ng Sangkakristiya- 
nuhan ang “apoy ng impiyerno.” Kaya naman mau- 
unawaan kung bakit sinabi ng The Encyclopedia 
Americana (1956, Tomo XIV, p. 81) ang ganito: 
“Nagkaroon ng malaking kalituhan at maling pagka- 
unawa dahil laging isinasalin ng mas naunang mga 
tagapagsalin ng Bibliya ang Hebreong Sheol at ang 
Griegong Hades at Gehenna sa pamamagitan ng sa- 
litang impiyerno. Ang simpleng pagtutumbas ng 
transliterasyon sa mga salitang ito gaya ng ginawa 
ng mga tagapagsalin ng nirebisang mga edisyon ng 
Bibliya ay hindi naging sapat upang lubos na mabig- 
yang-linaw ang kalituhan at maling pagkaintinding 
iyon.” Gayunpaman, dahil sa gayong transliterasyon 
at pare-parehong pagkakasalin, maaaring pagham- 
bingin ng mga estudyante ng Bibliya ang mga teks- 
to kung saan lumilitaw ang orihinal na mga salitang 
ito at sa gayon, taglay ang bukas na isip, mararating 
nila ang tamang unawa sa tunay na kahulugan ng 
mga ito.--Tingnan ang GEHENNA, HADES, LIBINGAN, 
SHEOL; TARTARO. 


IMRA [Siya ay Naghihimagsik]. Anak ni Zopa; 
isang ulo sa panig ng ama at isa ring ulo ng mga pi- 
nuno ng tribo ni Aser, isang magiting at makapang- 
yarihang lalaki.---1Cr 7:36, 40. 


IMRI [pinaikling anyo ng Amarias, nanganga- 
hulugang “Si Jehova ay Nagsabi]. 

1. Anak ni Bani na mula sa tribo ni Juda sa pa- 
mamagitan ni Perez.---1Cr 9:4. 

2. Ama ng Zacur na nakibahagi sa muling pagta- 
tayo ng pader ng Jerusalem.---Ne 3:2. 


INA. Tulad ng salitang Hebreo na 'av (ama), 
malamang na ang salitang 'em (ina) ay isang sali- 
ta na ginaya sa isa sa mga unang tunog na nabi- 


1077 


bigkas ng sanggol. Ginagamit ito upang tumukoy 
sa tunay na ina ng isang indibiduwal, posible ring 
sa isang madrasta (Gen 37:10, ihambing ang Gen 
30:22-24: 35:16-19), at gayundin sa isang babaing 
ninuno, yamang ang asawa ni Adan na si Eva ang 
“ina ng lahat ng nabubuhay.” (Gen 3:20, 1Ha 15:10) 
Ang salitang Griego para sa “ina” ay me'ter. Kapu- 
wa sa Hebreo at sa Griego, ang salita para sa ina ay 
ginagamit sa maraming makasagisag na paraan. 

Napakasidhi ng pagnanais ng mga babaing He- 
breo na magkaroon ng malaking pamilya dahil sa 
pangako ng Diyos na ang Israel ay gagawin niyang 
isang mataong bansa at ang bayan na pagmumu- 
lan ng binhing ipinangako. (Gen 18:18, 22:18, Exo 
19:5, 6) Ang hindi pagkakaroon ng anak ay itinu- 
ring na isa sa pinakamasaklap na kasawian.---Gen 
30:1. 

Sa ilalim ng tipang Kautusan, ang isang babae na 
nagsilang ng anak na lalaki ay nagiging “marumi” 
sa relihiyosong paraan sa loob ng 40 araw (7 at 33), 
at kung siya'y nagsilang ng anak na babae, ang ka- 
niyang karumihan ay doble naman ng haba ng pa- 
nahong ito, o 80 araw (14 at 66). (Lev 12:2-5) Sa loob 
ng 7 o 14 na araw ay marumi siya sa harap ng la- 
hat ng tao, pati na sa kaniyang asawa, ngunit sa ka- 
sunod na 33 o 66 na araw ay marumi lamang 
siya may kinalaman sa mga banal na bagay at sa 
mga bagay na nauugnay sa relihiyosong pagliling- 
kod sa santuwaryo. 

Pinasususo ng mga inang Hebreo ang kanilang 
mga anak hanggang sa edad na tatlong taon at kung 
minsan pa nga ay hanggang sa edad na limang taon 
o higit pa, dahil naniniwala silang mas magiging 
malakas ang bata kapag mas matagal itong sumuso 
sa ina. (Tingnan ang PAG-AWAT SA Suso.) Kapag ang 
ina ay namatay o hindi makapaglaan ng sapat na 
gatas, kumukuha ng isang nagpapasusong tagapag- 
alaga. Samakatuwid, posibleng kabilang sa “mga 
sanggol at mga pasusuhin” sa Bibliya yaong mga 
maaari nang awatin sa suso, anupat may sapat nang 
gulang upang magkaroon ng kaalaman, makapuri 
kay Jehova, at masanay sa santuwaryo.---Mat 21:15, 
16: 1Sa 1:23, 24: 2:11. 

Matalik ang kaugnayan ng ina at ng mga anak da- 
hil ang ina ang tuwirang nag-aalaga sa mga anak 
hanggang sa panahong awatin sa suso ang mga ito, 
kung kailan naman sinisimulan ng ama ang mas 
personal na pagpatnubay sa edukasyon ng bata. Ki- 
nikilala at pinahahalagahan ang posisyon ng ina sa 
sambahayan. Dapat siyang igalang kahit na siya'y 
napakatanda na. (Exo 20:12, 21:15, 17; Kaw 23:22, 
Deu 5:16; 21:18-21, 27:16) Sabihin pa, ang kaniyang 
posisyon ay laging pangalawahin sa posisyon ng ka- 
niyang asawang lalaki, na dapat niyang igalang at 
sundin. Bilang isang anak, laging nagpapasakop si 


INA 


Jesus sa kaniyang ama-amahang si Jose at sa kani- 
yang inang si Maria.---Luc 2:51, 52. 

Kapag ang ama ay may higit sa isang asawa, ti- 
nutukoy ng mga anak ang kanilang tunay na ina sa 
pamamagitan ng katawagang “ina” upang ipakita 
ang kaibahan niya mula sa ibang mga asawa ng ka- 
nilang ama. Ang pananalita naman na “mga anak 
ng aking ina” ay tumutukoy sa tunay na mga kapa- 
tid ng isa bilang naiiba sa kaniyang mga kapatid sa 
ama.--Huk 8:19: Gen 43:29. 

Hinihilingan ang ina na itawid sa kaniyang mga 
anak ang mga tagubilin at mga utos ng ama at tiya- 
kin na naisasagawa ang mga ito. (Kaw 1:8, 6:20, 
31:1) Ang ina ang namamahala sa kaniyang samba- 
hayan sa ilalim ng pagkaulo ng kaniyang asawang 
lalaki. Ang pagkakaroon ng mga anak at pagpapala- 
ki sa mga ito sa tamang paraan ay nakatutulong sa 
kaniya na manatiling abala at makaiwas sa pakiki- 
pagtsismis o panghihimasok sa buhay-buhay ng 
ibang tao. Hangga't nananatili siya sa pananampa- 
lataya, isa itong napakalaking proteksiyon para sa 
kaniya. (1Ti 5:9-14, 2:15) Ang mabuting ina ay kai- 
langang maghanda ng pagkain at gumawa ng tela 
at ng iba't ibang uri ng pananamit para sa kaniyang 
mga anak at sa iba pang mga miyembro ng samba- 
hayan, at dahil dito ay binibigyan siya ng komenda- 
syon at papuri ng kaniyang asawang lalaki at mga 
anak sa harap ng iba.---Kaw 31:15, 19, 21, 28. 

Makasagisag na Paggamit. Ang salitang “ina” 
ay ikinakapit sa Hukom 5:7 sa diwa ng isang babae 
na tumutulong at nangangalaga sa iba. Tinukoy ni 
Pablo ang kaniyang pagiging banayad sa mga dinal- 
han niya ng katotohanan ng Diyos, na kaniyang es- 
pirituwal na mga anak, bilang gaya ng “isang nag- 
papasusong ina.”--ITe 2:7; tingnan ang BANAYAD, 
PAGIGING. 

Dahil sa malapit na espirituwal na kaugnayan, 
ang mga babaing Kristiyano ay inihahalintulad sa 
mga ina at mga kapatid na babae ng kanilang mga 
kapuwa Kristiyano at dapat silang pakitunguhan 
nang may gayunding paggalang at kalinisan. (Mar 
3:35, 1Ti 5:1, 2) Ang mga Kristiyanong asawang ba- 
bae na sumusunod sa mabuting halimbawa ng asa- 
wa ni Abraham na si Sara ay tinatawag na “mga 
anak” niya.---IPe 3:6. 

Yamang ang katawan ng tao ay ginawa “mula sa 
alabok ng lupa,” sa makasagisag na paraan ang lupa 
ay maihahalintulad sa kaniyang “ina.” (Gen 2:7: Job 
1:21) Ang isang lunsod ay inilalarawan bilang isang 
ina, anupat ang mga tumatahan doon ay itinuturing 
na kaniyang mga anak. Sa kaso ng Jerusalem, ang 
lunsod bilang sentro ng pamahalaan ay kumatawan 
sa buong bansa, at ang bayan ng Israel bilang mga 
indibiduwal ay itinuring na kaniyang mga anak. 
(Gal 4:25, 26, Eze 23:4, 25, ihambing ang Aw 137: 


INAHING MANOK 


8, 9.) Gayundin, ang isang malaking lunsod ay iti- 
nuring na ina ng “mga sakop na bayan" na nakapa- 
libot sa kaniya, o, kung isasalin nang literal, kani- 
yang “mga anak na babae.” (Eze 16:46, 48, 53, 55; 
tingnan ang tlb sa Rbi8 sa tal 46.) Ang Babilonyang 
Dakila, “ang dakilang lunsod,” ay tinatawag na “ina 
ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam na ba- 
gay sa lupa.”--Apo 17:5, 18. 


INAHING MANOK [sa Gr., or nis, sa Ingles, 
hen]. Hindi tuwirang tinukoy ang alagang manok 
(Gallus domesticus) sa Hebreong Kasulatan, ngunit 
sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, binanggit ni 
Jesu-Kristo ang inahing manok na nagtitipon ng 
mga sisiw nito sa ilalim ng nagsasanggalang na 
mga pakpak nito sa kaniyang simili hinggil sa pag- 
nanais niyang tipunin ang manhid na mga taga- 
Jerusalem. (Mat 23:37, Luc 13:34) Ang salitang 
Griego na ginamit doon (or'nis) ay panlahatan kung 
kaya maaaring tumukoy sa anumang uri ng ibon, 
mailap man o inaalagaan. Ngunit sa Attic na diya- 
lektong Griego, kadalasa'y tumutukoy ito sa inahing 
manok, yamang ito ang pinakakaraniwan at pinaka- 
kapaki-pakinabang sa mga alagang ibon. Ipinahihi- 
watig ng pagbanggit ni Jesus sa isang anak na hu- 
mihingi sa ama nito ng itlog (Luc 11:11, 12) na ang 
alagang inahing manok ay karaniwan sa Palesti- 
na nang panahong iyon. (Tingnan ang TANDANG.) 
Sa Griegong or'nis (kaukulang genitive: or'ni-thos) 


nanggaling ang salitang Ingles na “ornithology,” 


ang sangay ng soolohiya na may kinalaman sa mga 
ibon. 

Ipinagbawal ng ilang rabinikong kautusan ang 
pagkain ng mga itlog na iniluwal sa araw ng Sab- 
bath, yamang itinuturing itong pagtatrabaho sa ba- 
hagi ng inahing manok. Ipinahihintulot naman ng 
iba na kainin ang mga itlog kung ang inahing ma- 
nok ay inaalagaan para kainin at hindi para sa 
pangingitlog. (Babilonyong Talmud, Bezah 2a, b) 
Gayunman, walang ganitong mga alituntunin sa Bi- 
bliya. 


INDIA. Hindi tiyak kung saan ang eksaktong 
lugar na tinutukoy ng Bibliya sa pangalang “India.” 
(Es 8:9) Karaniwan nang iminumungkahi ng mga 
iskolar na tumutukoy ito sa lugar na dinaraanan ng 
Ilog Indus at ng mga sangang-ilog nito, samakatu- 
wid nga, ang rehiyon ng Punjab at marahil pati ang 
Sind. Ipinahihiwatig ng patotoo ng istoryador na si 
Herodotus (III, 88, 94: IV, 44) na ang “India” ay 
unang naging bahagi ng Imperyo ng Persia noong 
panahon ng pamamahala ni Dario Hystaspis (521- 
486 B.C.E.). Noong panahon ni Ahasuero (itinutu- 
ring na si Jerjes I, anak ni Dario Hystaspis), ang In- 
dia ang silanganing hangganan ng imperyo.---Es 
1:1. 


1078 


Malamang na pinamayanan ang Libis ng Indus 
di-nagtagal pagkatapos guluhin ang wika ng mga 
tagapagtayo ng Babel. Ang isang paghahambing ng 
sinaunang sibilisasyon ng Libis ng Indus at niyaong 
sa Mesopotamia ay nagsisiwalat sa pagtatayo ng 
mga istraktura tulad ng mga platapormang ziggu- 
rat ng Mesopotamia, mga eskultura ng pigura ng 
tao na ang mga ulo ay may tulad-maskarang hitsu- 
ra na pangkaraniwan sa sinaunang eskultura ng 
Mesopotamia, at mga pictographic sign na may pag- 
kakahawig sa sinaunang mga sulat ng Mesopota- 
mia. Iminumungkahi ng Asiryologong si Samuel N. 
Kramer na ang Libis ng Indus ay pinamayanan ng 
isang bayan na tumakas mula sa Mesopotamia nang 
masupil ng mga Sumeriano ang lugar na iyon. 


INGATANG-YAMAN. Isang dako, karaniwa'y 
isang gusali o silid, na pinaglalagakan ng salapi 
o iba pang mahahalagang bagay. Ipinakikita ng Bi- 
lang 31:54 na noon, ang “tolda ng kapisanan” ay 
nagsilbing tila isang sagradong ingatang-yaman na 
pinaglalagyan ng mga gintong iniabuloy. Ang ma- 
hahalagang bagay mula sa Jerico na nauukol “kay 
Jehova” ay ibinigay “sa kabang-yaman ng bahay ni 
Jehova,” anupat ipinahihiwatig nito na may isang 
uri ng ingatang-yaman na itinatag noon kaugnay 
ng tabernakulo. (Jos 6:17, 24) Ang mga Levita ang 
inatasang mamahala sa mga yaman na iniabuloy at 
sa mga samsam na pinabanal para sa Diyos. (1Cr 
26:20-28) Mayroon ding ingatang-yaman sa tem- 
plong itinayo ni Solomon, anupat doon inilalagay 
ang mga ginto at pilak, gayundin ang mamahaling 
mga kagamitan ng templo.--- 1Ha 7:51, 2Cr 5:1. 

Sa ilalim ng monarkiya, ang Israel ay nagkaroon 
din ng maharlikang ingatang-yaman. (2Ha 20:13; 
24:13; 2Cr 32:27, 28, Jer 38:11) Sa loob ng mara- 
ming taon, ang mga kayamanan ng maharlikang 
ingatang-yaman at ng ingatang-yaman ng bahay 
ni Jehova ay paulit-ulit na sinamsam ng mga kaa- 
way o ginamit na pambayad o panuhol sa mga ban- 
sang pagano.-- 1Ha 14:26; 15:18, 2Ha 12:18, 14:14, 
16:8: 18:15: 24: 13. 

Hinggil sa ingatang-yaman ng Babilonya, sinasa- 
bi ng Daniel 1:2 na dinala ni Nabucodonosor ang 
mahahalagang kagamitan ng bahay ni Jehova sa 
“imbakang-yaman ng kaniyang diyos." Sa isang ins- 
kripsiyong Babilonyo, si Nabucodonosor ay inilalara- 
wang nagsasabi ng ganito tungkol sa templo ni Me- 
rodac: “Sa loob ay nag-imbak ako ng pilak at ginto at 
mahahalagang bato... at inilagay ko roon ang ba- 
hay ng kayamanan ng aking kaharian.” (Ihambing 
ang Ezr 1:8.) Maaaring may mga pangalawahing 
ingatang-yaman sa iba't ibang bahagi ng imperyo 
ang mga Babilonyo. (Dan 3:2) Gayon ang kaayusan 
ng mga Persiano, anupat sa lokal na mga ingatang- 
yaman inilalagay ang ilan sa salaping nakolekta ng 


1079 


mga satrapa bilang buwis. (Ezr 7:20, 21) Sa paanu- 
man, ang mga pangunahing ingatang-yaman ng 
Persia ay nagsilbi ring maharlikang mga artsibo, na 
naglalaman ng mahahalagang rekord bukod pa sa 
ginto at iba pang mahahalagang bagay.---Ezr 6:1, 2; 
Es 3:9. 

Kristiyanong Griegong Kasulatan. Noong na- 
ririto si Jesus sa lupa, isang bahagi ng templo sa 
Jerusalem ang tinawag na “ingatang-yaman.” (Ju 
8:20) Lumilitaw na ito'y matatagpuan sa tinatawag 
na Looban ng mga Babae. Ayon sa mga imporma- 
syong rabiniko, sa templong ito na muling itinayo ni 
Herodes ay may 13 kabang-yaman sa palibot ng 
dingding ng loobang iyon. (The Mishnah, Sheka- 
lim 2:1, 6:1, 5) Hugis-trumpeta ang mga kabang- 
yaman na ito, anupat may maliit na butas sa ibabaw 
ng bawat isa kung saan inihuhulog ng mga tao ang 
iba't ibang abuloy at handog. (Mar 12:41) Ayaw ng 
mga saserdote na ilagay sa sagradong ingatang- 
yaman ang mga pirasong pilak na inihagis ni Hudas 
sa templo, “sapagkat,” sabi nila, “ang mga iyon ay 
halaga ng dugo.” (Mat 27:6) Pinaniniwalaan na ang 
templong ito ay mayroon ding isang pangunahing 
ingatang-yaman na pinagdadalhan ng mga sala- 
ping galing sa mga kabang-yaman. 


INGGIT. Paghihinanakit at pagkayamot sa iba 
dahil sa kanilang mga ari-arian, kasaganaan, mga 
bentaha, posisyon, o reputasyon. Nais ng mga taong 
mainggitin na makuha ang mga bagay na tinatag- 
lay ng iba at maaaring nadarama nila na yaong 
mga nagmamay-ari ng mga bagay na gustung- 
gusto nilang matamo ay walang karapatan sa mga 
iyon. Bagaman ang salitang Hebreo na qin-'ah”, de- 
pende sa konteksto, ay maaaring tumukoy sa siga- 
sig, pag-aalab, paghingi ng bukod-tanging debo- 
syon, o paninibugho at pagkainggit (2Ha 19:31, Aw 
79:5; Bil 25:11, 5:14: Job 5:2), ang Griegong phtho'- 
nos naman ay palaging may negatibong kahulugan 
at tumutukoy sa inggit.---Ro 1:29. 

Ang isa sa masasamang tendensiya ng makasala- 
nang tao ay ang pagkainggit. (San 4:5) Isa itong uri 
ng pagkapoot. Dahil kinainggitan ng mga Filisteo 
ang kasaganaan ni Isaac, tinabunan nila ang mga 
balon na pinagsasalukan niya ng tubig na ipinali- 
nom sa kaniyang mga kawan ng mga tupa at mga 
baka. Nang dakong huli, hiniling ng kanilang hari 
kay Isaac na lisanin ang lugar na iyon. (Gen 26:14- 
16, 27) May kaugnayan kina Kora, Datan, at Abi- 
ram, ang pagkainggit sa dignidad at marangal na 
posisyon nina Moises at Aaron ang nag-udyok sa 
kanila na batikusin nang matindi ang mga ito. (Bil 
16:1-3, Aw 106:16-18) Dahil sa positibong tugon ng 
mga tao kay Jesus, napuno ng inggit ang mga pu- 
nong saserdote at ang maraming matatandang Ju- 
dio. Umabot sa sukdulan ang kanilang pagkainggit 


INGGIT 


nang ibigay nila kay Pilato ang Anak ng Diyos 
upang maipataw sa kaniya ang hatol na kamatayan. 
--Mat 27:1, 2, 18; Mar 15:10. 

Ang pagtataguyod ng mga turong hindi kasuwa- 
to ng mga turo ni Jesu-Kristo ay lumilikha ng ing- 
git. Ang unang ikinababahala ng taong nagtuturo 
ng mga iyon ay, hindi ang kaluwalhatian ng Diyos, 
kundi ang pagpapalaganap ng sarili niyang doktri- 
na. Ang ibinubunga nitong inggit ay maaaring ma- 
banaag sa mga pagsisikap na magkalat ng maling 
impormasyon at manirang-puri laban sa mga tunay 
na Kristiyano, anupat sinisira ang kanilang mga 
pagpapagal at mabuting impluwensiya. (1Ti 6:3, 4) 
Kinailangan ng apostol na si Pablo na makipagkatu- 
wWiranan sa mga taong may maling motibo na na- 
ngangaral tungkol sa Kristo dahil sa inggit. Layunin 
nilang sirain ang reputasyon at apostolikong awtori- 
dad ni Pablo, na siyang mga bagay na kanilang 
kinaiinggitan. Tinangka nilang siraan ng loob at 
panghinain ang nakabilanggong apostol. Sa ikapi- 
pinsala ni Pablo, sinikap nilang itaguyod ang kani- 
lang sarili upang maisulong ang kanilang mapag- 
imbot na mga tunguhin.--Fil 1:15-17. 

Ang Panganib ng Pagpapadala sa Inggit. 
Ang mga taong nagkakamit ng kanilang mga nina- 
nais sa pamamagitan ng pandaraya at karahasan ay 
maaaring magtamasa ng kasaganaan, katiwasayan, 
at mabuting kalusugan sa loob ng ilang panahon. 
Maging ang kamatayan ng mga balakyot ay maaa- 
ring maging mapayapa, anupat walang kalakip na 
matinding pagdurusa. Kapag tinitingnan ng isang 
lingkod ng Diyos ang kaniyang kalagayan na posi- 
bleng hindi gayon kaganda, baka pahintulutan ni- 
yang sirain ng pagkainggit sa kalagayan ng mga 
balakyot ang pagpapahalaga niya sa paggawa ng ka- 
looban ng Diyos, gaya ng nangyari sa salmistang si 
Asap. (Aw 73:2-14) Kaya naman paulit-ulit na bu- 
mabanggit ang Kasulatan ng matitibay na dahilan 
kung bakit hindi dapat kainggitan ang masasamang 
tao ni tularan man ang kanilang mga lakad: Ang 
mga nagsasagawa ng kalikuan ay pansamantala la- 
mang gaya ng damo na madaling natutuyot sa 
matinding init ng araw. (Aw 37:1, 2) Gaano man 
kasagana yaong mga nagtatamo ng kanilang mga 
kagustuhan sa pamamagitan ng karahasan, karima- 
rimarim pa rin sila kay Jehova at nasa ilalim sila ng 
kaniyang sumpa. (Kaw 3:31-33) Walang kinabuka- 
san ang buhay nila.--Kaw 23:17, 18; 24:1, 19, 20. 

Ang kahabag-habag na kahihinatnan ng taong 
mainggitin ay nakasaad sa kinasihang kawikaan: 
“Ang taong may matang mainggitin [sa literal, “ma- 
sama”] ay nagpupunyaging magkamit ng mahaha- 
lagang pag-aari, ngunit hindi niya nalalaman na 
ang kakapusan ay darating sa kaniya.” (Kaw 28:22) 
Ang totoo, patungo sa kakapusan ang taong may 


INSEKTO, MGA 


matang mainggitin. Habang nagpupunyagi siyang 
iangat ang kaniyang sarili upang mapantayan ang 
mga kinaiinggitan niya, ibinababa naman niya ang 
kaniyang sarili sa moral na paraan, anupat ipinag- 
wawalang-bahala ang tamang mga simulain. Mag- 
tagumpay man siya sa pagkakamit ng kayamanan, 
ang mga ito ay pansamantala lamang at maiiwan 
niya kapag namatay siya. Sa gayon ay nagsikap siya 
o nagpunyagi' nang walang kabuluhan. Ibinilang ni 
Jesus ang “matang mainggitin [sa literal, “balak- 
yot']” sa mga balakyot na bagay na lumalabas mula 
sa loob ng isang tao at nagpaparungis sa kaniya. 
--Mar 7:22, 23. 

Ang inggit ay isang kasuklam-suklam na gawa 
ng laman na humahaalang sa isa upang hindi siya 
magmana ng Kaharian ng Diyos. (Gal 5:19-21) Ang 
lahat ng namimihasa rito ay “karapat-dapat sa ka- 
matayan.” (Ro 1:29, 32) Gayunman, sa tulong ng 
espiritu ng Diyos, maaaring paglabanan ang hilig na 
mainggit.---Gal 5:16-18, 25, 26, Tit 3:3-5, 1Pe 2:1. 


INSEKTO, MGA. Kapag nasa hustong gulang 
na, ang walang-gulugod na mga nilalang na ito ay 
makikilala dahil sa katawang may tatlong bahagi: 
ang ulo, dibdib, at tiyan. Mayroon silang anim na 
paa, isang pares ng sungot, at karaniwan nang may 
dalawa o apat na pakpak. 

Sinasabi ng matingkad na pananalita ng Bibliya 
na ang mga insekto ay “lumalakad na may apat na 
paa.” Maliwanag na alam ni Moises na anim ang paa 
ng mga insekto. Kaya walang alinlangang tinutukoy 
niya ang paraan ng paglalakad nila sa halip na ang 
bilang ng kanilang mga paa. Inilalakad ng ilang 
may-pakpak na insekto, gaya ng bubuyog, langaw, 
at putakti, ang kanilang anim na paa sa paraang 
gaya ng mga hayop na may apat na paa. Ang ibang 
mga insekto naman, gaya ng mga balang, ay may 
dalawang panluksong binti, kung kaya literal nilang 
ginagamit ang natitirang apat na paa sa paggapang. 
--ev 11:20-23. 

Pagkasari-sari ng mahigit na 800,000 kilalang uri 
ng mga insekto! Bagaman madidilim ang kulay ng 
ilan, ang iba'y nagagayakan ng matitingkad na ku- 
lay at magagandang disenyo. Makikita sa kanila ang 
lahat ng kulay ng bahaghari. Nagkakaiba-iba ang 
laki ng mga insekto, mula sa napakaliit na mga 
uwang na makapapasok sa butas ng karayom hang- 
gang sa kakatwang mga “walking stick” na may ha- 
bang mahigit sa 30 sentimetro (1 piye). Sa gitna 
ng mga insekto, makikita ang organisadong mga 
komunidad, mga tagapagtayo, mga agrikulturista, 
mga manggagawa, mga lumilipad nang malayuan, 
mga bihasang manlulukso, mga manlalangoy, at 
mga humuhukay ng lungga. Sa pamamagitan ng 
pag-aaral at pagmamasid, maraming matututuhan 
ang mga tao mula sa mga insekto. Ang pinakama- 


1080 


halaga ay na nilalang sila ng Diyos, anupat may li- 
kas na karunungang hindi nagkataon lamang, kun- 
di ipinagkaloob ng Bukal ng lahat ng karunungan, si 
Jehova.---Job 12:7-9. 

Bagaman kadalasa'y itinuturing ng marami ang 
mga insekto bilang mga pesteng naninira ng pana- 
nim at pag-aari ng tao at nagkakalat ng sakit, sa to- 
too, napakaliit na porsiyento lamang ng mga insek- 
to ang maituturing na mapaminsala sa ngayon. 
Ang karamihan ay alinman sa neutral, tuwiran, 
o di-tuwirang kapaki-pakinabang sa tao. 

Mahalaga ang kaugnayan ng mga insekto sa mga 
halaman. Tinataya na 85 porsiyento ng mga hala- 
mang namumulaklak ay lubusan o bahagyang du- 
medepende sa polinasyon ng insekto. Gumaganap 
din ng kapaki-pakinabang na papel ang mga insek- 
to sa paglinang at paglilinis ng lupa. Ang mga pan- 
tina at shellac ay galing sa mga scale insect. Sa loob 
ng maraming siglo, ang mga insekto, gaya ng mga 
balang, ay kinakain sa Gitnang Silangan. Kung wa- 
lang mga insekto, wala ring pulot-pukyutan at seda. 

Talagang mahalaga ang papel ng mga insekto 
may kaugnayan sa iba pang mga nilalang sa lupa. 
Ganito ang komento ni Carl D. Duncan, propesor ng 
entomolohiya at botanika: “Hindi kalabisang sabihin 
na itinatalaga ng mga insekto ang karakter ng daig- 
dig ng tao nang higit kaysa sa ginagawa ng tao, at 
na kung sila'y biglang maglalaho nang lubusan, ang 
daigdig ay magbabago nang husto anupat talagang 
kaduda-duda kung kayang panatilihin ng tao ang 
anumang uri ng organisadong lipunan.”---Annual 
Report of the Smithsonian Institution, 1947, p. 346. 


INSENSARYO. Tingnan ang LALAGYAN NG APOY. 


INSENSO. Isang substansiyang binubuo ng mga 
aromatikong sahing at mga balsamo na dahan- 
dahang nasusunog at naglalabas ng mabangong 
amoy. Ang mga salitang Hebreo na qeto'reth at 
qgetoh-rah' ay nagmula sa salitang-ugat na qatar’ na 
nangangahulugang “gumawa ng haing usok.” Ang 
katumbas nito sa Kristiyanong Griegong Kasulatan 
ay thy-mi'a-ma. 

Ang sagradong insenso na iniutos na gamitin sa 
tabernakulo sa ilang ay gawa sa mamahaling ma- 
teryales na iniabuloy ng kongregasyon. (Exo 25:1, 
2, 6; 35:4, 5, 8, 27-29) Nang ibigay ni Jehova ang ba- 
nal na pormula para sa timpladang ito na binubuo 
ng apat na sangkap, sinabi niya kay Moises: “Kumu- 
ha ka ng mga pabango: mga patak na estacte at oni- 
ca at mabangong galbano at dalisay na olibano. Da- 
pat na magkaroon ng pare-parehong dami ng bawat 
isa. At iyon ay gagawin mong insenso, na pinagha- 
lu-halong mga espesya, na gawa ng isang mangga- 
gawa ng ungguento, inasnan, dalisay, banal. At di- 
dikdikin mo ang iba niyaon hanggang sa maging 


1081 


pinong pulbos at ilalagay mo ang iba niyaon sa ha- 
rap ng Patotoo sa tolda ng kapisanan, kung saan ako 
makikipagtagpo sa iyo. Iyon ay magiging kabanal- 
banalan sa inyo.” Pagkatapos, upang idiin sa kanila 
na eksklusibo at banal ang insensong ito, sinabi pa 
ni Jehova: “Ang sinumang gagawa ng anumang tu- 
lad nito upang langhapin ang amoy nito ay lilipulin 
mula sa kaniyang bayan.”--Exo 30:34-38, 37:29. 

Nang maglaon, ang rabinikong mga Judio ay nag- 
dagdag ng ibang mga sangkap sa insenso ng tem- 
plo, anupat sinabi ni Josephus na binubuo iyon ng 
13 mababangong espesya. (The Jewish War, V, 218 
[v, 5]) Ayon kay Maimonides, ang ilan sa dagdag na 
mga sangkap na ito ay ang amber, kasia, kanela, 
mira, safron, at nardo. 

Ang “altar ng insenso" ay nasa K dulo ng Banal na 
silid ng tabernakulo, katabi ng kurtinang partisyon 
sa pagitan ng Banal at ng Kabanal-banalan. (Exo 
30:1: 37:25, 40:5, 26, 27) Mayroon ding altar ng in- 
senso na katulad nito sa templo ni Solomon. (1Cr 
28:18, 2Cr 2:4) Sa ibabaw ng mga altar na ito ay 
may sinusunog na sagradong insenso tuwing uma- 
ga at gabi. (Exo 30:7, 8, 2Cr 13:11) Minsan sa isang 
taon, tuwing Araw ng Pagbabayad-Sala, ang mata- 
as na saserdote ay kumukuha ng nagniningas na 
mga baga mula sa altar sa pamamagitan ng isang 
insensaryo, o lalagyan ng apoy, at ipinapasok niya 
ito, kasama ng dalawang dakot na insenso, sa Kaba- 
nal-banalan, kung saan pinauusok ang insenso sa 
harap ng luklukan ng awa ng kaban ng patotoo. 
--Lev 16:12, 13. 

Noong una, ang mataas na saserdoteng si Aaron 
ang naghahandog ng insenso sa ibabaw ng altar. 
(Exo 30:7) Gayunman, sa anak niyang si Eleazar 
ibinigay ang pangangasiwa sa insenso at sa iba 
pang mga bagay sa tabernakulo. (Bil 4:16) Lumili- 
taw na hindi lamang ang mataas na saserdote 
ang maaaring magsunog ng insenso, maliban kung 
Araw ng Pagbabayad-Sala, yamang binabanggit na 
nagsagawa rin ng paglilingkod na ito ang katulong 
na saserdoteng si Zacarias (ama ni Juan na Taga- 
pagbautismo). (Luc 1:8-11) Di-nagtagal pagkaraang 
magsimula ang paglilingkod sa tabernakulo, pina- 
tay ni Jehova ang dalawang anak ni Aaron na sina 
Nadab at Abihu dahil sa pagtatangkang maghan- 
dog ng insenso at ng “kakaibang apoy.” (Lev 10: 
1, 2, ihambing ang Exo 30:9, tingnan ang ABIHU.) 
Nang maglaon, si Kora at ang 250 iba pa, na pa- 
wang mga Levita ngunit hindi mula sa makasaser- 
doteng linya, ay naghimagsik laban sa Aaronikong 
pagkasaserdote. Bilang pagsubok, inutusan sila ni 
Moises na kumuha ng mga lalagyan ng apoy at 
magsunog ng insenso sa pasukan ng tabernakulo 
upang maipakita ni Jehova kung tinatanggap niya 
sila bilang kaniyang mga saserdote. Namatay ang 


INSENSO 


pangkat habang ginagawa nila ito, samantalang 
hawak pa nila ang kanilang mga lalagyan ng apoy. 
(Bil 16:6, 7, 16-18, 35-40) Si Haring Uzias naman 
ay kinapitan ng ketong nang may-kapangahasan 
niyang tangkaing magsunog ng insenso sa templo. 
--2Cr 26:16-21. 

Sa paglipas ng panahon, lubhang nagpabaya ang 
bansang Israel sa itinakdang paraan ng pagsamba 
kay Jehova anupat isinara nila ang templo at nagsu- 
nog sila ng insenso sa ibang mga altar. (2Cr 29:7: 
30:14) Mas masahol pa riyan, nagsunog sila ng in- 
senso sa ibang mga diyos na sa mga ito'y nagpatu- 
tot sila, at sa iba pang mga paraan ay nilapastangan 
nila ang banal na insenso, anupat lahat ng ito ay ka- 
rima-rimarim sa paningin ni Jehova.---Eze 8:10, 11: 
16:17, 18; 23:36, 41; Isa 1:13. 

Kahulugan. Ang tipang Kautusan ay may ani- 
no ng mas mabubuting bagay na darating (Heb 
10:1), at waring ang pagsusunog ng insenso sa ila- 
lim ng kaayusang iyon ay kumakatawan sa katang- 
gap-tanggap na mga panalangin ng tapat na mga 
lingkod ng Diyos. Ipinahayag ng salmista, “Maihan- 
da nawa ang aking panalangin sa harap mo [Jehova] 
na gaya ng insenso.” (Aw 141:2) Sa katulad na para- 
an, inilalarawan ng lubhang makasagisag na aklat 
ng Apocalipsis yaong mga nasa palibot ng makala- 
ngit na trono ng Diyos bilang may “mga ginintuang 
mangkok na puno ng insenso, at ang insenso ay na- 
ngangahulugan ng mga panalangin ng mga banal.” 
“Binigyan siya [isang anghel] ng maraming insenso 
upang ihandog iyon kasama ng mga panalangin ng 
lahat ng mga banal sa ibabaw ng ginintuang altar 
na nasa harap ng trono.” (Apo 5:8, 8:3, 4) Sa mara- 
ming aspekto, ang pagsusunog ng insenso ay nag- 
silbing angkop na sagisag ng mga panalangin ng 
mga banal na “inihahandog' nila (Heb 5:7) gabi at 
araw (1Te 3:10), anupat ang mga ito'y kalugud- 
lugod kay Jehova.---Kaw 15:8. 

Sabihin pa, hindi magiging katanggap-tanggap sa 
Diyos ang mga panalangin ng mga huwad na ma- 
nanamba kahit magsunog pa sila ng insenso. (Kaw 
28:9; Mar 12:40) Sa kabilang dako, ang mga pana- 
langin ng taong matuwid ay mabisa. (San 5:16) 
Kaya naman, nang lumitaw ang isang salot mula sa 
Diyos, kaagad na “nilagay ni Aaron ang insenso at 
nagsimula siyang magbayad-sala para sa bayan." 
--Bil 16:46-48. 

Hindi Nagsusunog Nito ang mga Kristiyano. 
Sa ngayon, bagaman may mga relihiyon ng Sang- 
kakristiyanuhan na nagsusunog ng insenso, gaya 
rin ng ginagawa sa mga templong Budista, wala ta- 
yong makikitang maka-Kasulatang saligan na gina- 
wa ito ng mga Kristiyano. Ang mga insensaryo ay 
hindi nakatalang kabilang sa mga sisidlang ginaga- 
mit sa simbahan noong unang apat na siglo ng 


INSENSO, ALTAR NG 


Karaniwang Panahon, at noon lamang panahon ni 
Gregory the Great (huling bahagi ng ikaanim na 
siglo) nagkaroon ng malinaw na katibayan ng pag- 
gamit ng insenso sa mga serbisyo ng simbahan. 
Maliwanag na ito'y sapagkat ang pagsusunog ng in- 
senso bilang pagsamba sa Diyos ay nagwakas na 
nang dumating si Kristo at ipako niya sa pahirapang 
tulos ang tipang Kautusan at ang mga tuntunin 
nito (Col 2:14), at lalo na nang lubusang wasakin 
ang templo at alisin ang Aaronikong pagkasaserdo- 
te nito. Walang ibinigay na awtorisasyon upang ga- 
mitin ito sa kongregasyong Kristiyano, at bilang 
mga indibiduwal, ang unang mga Kristiyano, tulad 
ng mga Judio, ay hindi kailanman nagsunog ng in- 
senso para sa relihiyosong layunin. 

Ang unang mga Kristiyano ay tumanggi ring 
magsunog ng insenso na nagpaparangal sa empera- 
dor, mangahulugan man ito ng kanilang buhay. Ga- 
nito ang komento ni Daniel P. Mannix: "Iilan lamang 
sa mga Kristiyano ang tumalikod, bagaman isang 
altar na may nagniningas na apoy ang laging naro- 
roon sa arena para magamit nila. Ang kailangan la- 
mang gawin ng isang bilanggo ay magsaboy ng ka- 
unting insenso sa nagniningas na apoy at bibigyan 
na siya ng isang Sertipiko ng Paghahain at mapala- 
laya na siya. Maingat ding ipinaliliwanag sa kaniya 
na hindi naman iyon pagsamba sa emperador, iyon 
ay pagkilala lamang sa pagkadiyos ng emperador 
bilang ulo ng estadong Romano. Gayunman, halos 
walang Kristiyano ang nagsamantala sa tsansang 
iyon na makaalpas.”--Those About to Die, 1958, 
p. 137. 

Sinasabi ni Tertullian (na nabuhay noong ikalawa 
at ikatlong siglo C.E.) na ayaw man lamang makiba- 
hagi ng mga Kristiyano sa pangangalakal ng insen- 
so. (On Idolatry, kab. XI) Gayunman, hindi ganiyan 
ang saloobin ng mga mangangalakal ng insenso na 
nakikipagnegosyo sa makasagisag na Babilonyang 
Dakila.--Apo 18:11, 13. 


INSENSO, ALTAR NG. 


INSESTO. Tingnan ang KRIMEN AT KAPARUSA- 
HAN (Malulubhang krimen sa ilalim ng Kautusan). 


INTERES. 


INUMIN, HANDOG NA. Tingnan ang Han- 
DOG, MGA. 


IOB. Ikatlong binanggit na anak ni Isacar. (Gen 
46:13) Sa Bilang 26:24 at 1 Cronica 7:1, ang panga- 
lang ito ay lumilitaw bilang Jasub. 


Tingnan ang ALTAR. 


Tingnan ang PATUBO, INTERES. 


IPA. Ang manipis na balot o balat ng mga binu- 
til na gaya ng sebada at trigo. Bagaman makasagi- 
sag ang mga pagtukoy ng Bibliya sa ipa, masasala- 
min sa mga pagtukoy na ito ang mga kaugalian sa 


1082 


paggigiik na karaniwan noong sinaunang panahon. 
Pagkatapos ng pag-aani, wala nang silbi ang di- 
nakakaing balat na ito ng mahahalagang butil, kaya 
naman angkop itong maging sagisag ng isang ba- 
gay na magaan, walang halaga, at di-kanais-nais, 
anupat dapat ihiwalay sa bahaging mabuti at saka 
itapon. 

Sa pamamagitan ng paggigiik, humihiwalay ang 
ipa sa butil. Pagkatapos, sa pagtatahip, ang magaan 
na ipa ay tinatangay ng hangin gaya ng alabok. 
(Tingnan ang PAGTATAHIP.) Inilalarawan nito kung 
paano inaalis ng Diyos na Jehova ang mga apostata 
mula sa kaniyang bayan at kung paano rin niya ni- 
lilipol ang mga taong balakyot at mga bansang su- 
masalansang. (Job 21:18, Aw 1:4, 35:5, Isa 17:13, 
29:5, 41:15, Os 13:3) Dudurugin ng Kaharian ng 
Diyos ang mga kaaway nito anupat gaya ng ipa ay 
madali silang tatangayin ng hangin.---Dan 2:35. 

Kadalasan, ang walang-silbing ipa ay tinitipon at 
sinusunog upang huwag na itong tangayin ng ha- 
ngin at mapahalong muli sa mga bunton ng butil. Sa 
katulad na paraan, inihula ni Juan na Tagapagbau- 
tismo ang dumarating at nagliliyab na pagkapuksa 
ng balakyot at bulaang mga relihiyonista kung saan 
titipunin ng Manggigiik na si Jesu-Kristo ang trigo, 
“ngunit ang ipa ay kaniyang susunugin sa apoy na 
hindi mapapatay.”--Mat 3:7-12, Luc 3:17: tingnan 
ang PAGGIGIIK. 


IPAHAYAG NA MATUWID. Ang pandiwang 
Hebreo na tsa dheq' (nauugnay sa tsedheq, nanga- 
ngahulugang “katuwiran") ay isinasalin kung min- 
san bilang “ipahayag na matuwid” at “ariing matu- 
wid.” (Exo 23:7; Deu 25:1) Ang pananalitang ito sa 
Bibliya ay isinasalin din bilang “ipagmatuwid,” at 
ang mga anyong pangngalan nito ay isinasalin bi- 
lang “pagbibigay-katuwiran.” Ang orihinal na mga 
salita (dikaioʻo [pandiwa], dikaio:ma at di'kai'osis 
[mga pangngalan]) sa Kristiyanong Griegong Kasu- 
latan, kung saan lubusan itong ipinaliliwanag, ay 
pangunahin nang nagtatawid ng ideya ng pag- 
aabsuwelto o pagpapalaya mula sa anumang para- 
tang, pagkilala bilang walang-sala, samakatuwid ay 
pagpapawalang-sala, o pagpapahayag at pagtutu- 
ring bilang matuwid.---Tingnan ang Greek-English 
Lexicon of the New Testament ni W. Bauer (nirebi- 
sa nina F. W. Gingrich at F. Danker), 1979, p. 197, 
198, gayundin ang A Greek-English Lexicon, nina 
H. Liddell at R. Scott (nirebisa ni H. Jones), Oxford, 
1968, p. 429. 

Kaayon nito, binanggit ng apostol na si Pablo na 
ang Diyos ay 'napatutunayang matuwid [isang anyo 
ng dikai'o'0] sa Kaniyang mga salita at nagwawagi 
kapag hinahatulan ng mga sumasalansang. (Ro 3:4) 
Sinabi ni Jesus na “ang karunungan ay pinatutuna- 


1083 


yang matuwid ng mga gawa nito” at na kapag pi- 
nagsulit ang mga tao sa Araw ng Paghuhukom, 
sila'y “ipahahayag na matuwid [isang anyo ng di-kai- 
o'oļ' o kaya'y papatawan ng hatol batay sa kanilang 
mga salita. (Mat 11:19, 12:36, 37) Sinabi ni Jesus na 
ang mapagpakumbabang maniningil ng buwis na 
may-pagsisising nanalangin sa templo ay “bumaba 
patungo sa kaniyang tahanan at napatunayang hi- 
git na matuwid” kaysa sa hambog na Pariseong na- 
nanalangin din noon. (Luc 18:9-14: 16:15) Binanggit 
ng apostol na si Pablo na ang taong namatay ay “na- 
pawalang-sala na [isang anyo ng di-kaio'0] mula sa 
kaniyang kasalanan,” yamang nabayaran na niya 
ang parusang kamatayan.---Ro 6:7, 23. 

Gayunman, bukod pa sa gayong mga pagkakaga- 
mit, ginagamit din ang mga salitang Griegong ito sa 
pantanging diwa upang tumukoy sa isang pagkilos 
ng Diyos na doo'y ibinibilang na walang-sala ang isa 
(Gaw 13:38, 39; Ro 8:33) at gayundin sa pagkilos ng 
Diyos na doo'y ipinapahayag ang isang tao bilang 
sakdal sa katapatan at karapat-dapat sa buhay, gaya 
ng ipaliliwanag sa artikulong ito. 

Bago ang Panahong Kristiyano. Noong una, 
si Adan ay sakdal, isang taong matuwid, isang ta- 
ong “anak ng Diyos.” (Luc 3:38) Matuwid siya dahil 
sa pagkakalalang sa kaniya ng Diyos at ipinahayag 
ng kaniyang Maylalang na siya'y “napakabuti.” (Gen 
1:31) Ngunit hindi siya nanatiling tapat sa Diyos at 
naiwala niya ang matuwid na katayuan para sa ka- 
niya at sa kaniyang magiging mga supling.---Gen 
3:17-19, Ro 5:12. 

Gayunpaman, mula sa kaniyang mga inapo ay 
may bumangon na mga lalaking may pananampa- 
lataya na “lumakad na kasama ng tunay na Diyos,” 
gaya nina Noe, Enoc, at Job. (Gen 5:22: 6:9: 7:1: Job 
1:1, 8; 2:3) Tungkol kay Abraham, sinasabing siya'y 
nanampalataya sa Diyos at “ipinahayag na ma- 
tuwid”, gayundin, iniuulat na si Rahab ng Jerico 
ay nagpamalas ng kaniyang pananampalataya sa 
pamamagitan ng kaniyang mga gawa kung kaya 
siya'y ipinahayag na matuwid,' anupat iniligtas ang 
kaniyang buhay nang wasakin ang lunsod ng Jeri- 
co. (San 2:21-23, 2b) Mapapansin na sa liham ni 
Santiago (na sinipi) at sa liham din ni Pablo sa mga 
taga-Roma (4:3-5, 9-11), kung saan sinipi niya ang 
Genesis 15:6, sinasabi na ang pananampalataya ni 
Abraham ay “ibinilang na katuwiran sa kaniya.” Ma- 
uunawaan ang pananalitang ito kung isasaalang- 
alang ang diwa ng pandiwang Griego na logi'z0o:mai, 
“ibilang,” na ginamit dito. 

Kung paano “ibinibilang” na matuwid. No- 
ong sinaunang panahon, ang pandiwang Griego na 
logi'zomai ay karaniwang ginagamit sa pagkakal- 
kula o pagkukuwenta ng mga numero gaya sa ac- 
counting, anupat ginagamit upang tumukoy kapuwa 


IPAHAYAG NA MATUWID 


sa isang bagay na itinala sa isang kuwenta bilang 
debit at gayundin sa isang bagay na itinala bilang 
credit. Sa Bibliya, ginagamit ito upang mangahulu- 
gang “ituring, isipin, isaalang-alang, ibilang, o puri- 
hin.” Kaya naman sinasabi ng 1 Corinto 13:5 na ang 
pag-ibig ay “hindi nagbibilang [isang anyo ng lo- 
gizo-mai] ng pinsala (ihambing ang 2Ti 4:16), at 
iniuulat na sinabi ng salmistang si David: “Maligaya 
ang tao na ang kaniyang kasalanan ay hindi na ibi- 
nibilang pa ni Jehova.” (Ro 4:8) Sa mga tumitingin 
sa mga bagay ayon sa panlabas na anyo, sinabi ni 
Pablo na kailangan nilang suriin nang wasto ang 
mga bagay-bagay, anupat tinitingnan ang magka- 
bilang panig ng ledyer, wika nga. (2Co 10:2, 7, 10- 
12) Kasabay nito, nais ni Pablo na ‘walang sinu- 
mang pumuri sa kaniya [isang anyo ng logi'z0-mai, 
sa literal, maglagay sa kaniyang kredito] nang higit 
sa nararapat may kinalaman sa kaniyang minister- 
Y0.--2Co 12:6, 7. 

Ang salitang logizomai ay maaari ring manga- 
hulugang “ituring, tayahin, o ibilang (na kasama sa 
isang grupo, pangkat, o uri).” (1Co 4:1) Kaya naman 
sinabi ni Jesus na siya ay ‘ibibilang [isang anyo ng 
logi'zo:'mai] na kasama ng mga tampalasan, sama- 
katuwid nga, ituturing o uuriin na kasama nila o wa- 
ring isa sa kanila. (Luc 22:37) Sa kaniyang liham sa 
mga taga-Roma, sinabi ng apostol na sa kaso ng ta- 
ong di-tuli na tumutupad sa Kautusan, ang kani- 
yang “di-pagtutuli ay ibibilang na pagtutuli,” sama- 
katuwid nga, ituturing na para bang ito'y pagtutuli. 
(Ro 2:26) Sa katulad na paraan, ang mga Kristiyano 
ay hinihimok na “ibilang ang kanilang sarili na patay 
may kaugnayan sa kasalanan ngunit buhay may ka- 
ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus." 
(Ro 6:11) At ang mga pinahirang Kristiyano na nag- 
mula sa mga Gentil, bagaman hindi mga inapo ni 
Abraham sa laman, ay “ibinibilang na binhi” ni Ab- 
raham.---Ro 9:8. 


Paano naging posible na ipinahayag 
na matuwid si Abraham bago 
namatay si Kristo? 


Gayundin naman, ang pananampalataya ni 
Abraham, na nilakipan ng mga gawa, ay “binilang 
[itinuring] na katuwiran sa kaniya.” (Ro 4:20-22) Sa- 
bihin pa, hindi ito nangangahulugan na siya at ang 
iba pang mga taong tapat bago ang panahong Kris- 
tiyano ay sakdal o malaya sa kasalanan; ngunit da- 
hil sa kanilang pananampalataya sa pangako ng 
Diyos may kinalaman sa “binhi” at dahil pinagsika- 
pan nilang sundin ang mga utos ng Diyos, hindi sila 
inuri bilang mga di-matuwid na walang mabuting 
katayuan sa harap ng Diyos, na gaya ng iba pa sa 


IPAHAYAG NA MATUWID 


sangkatauhan. (Gen 3:15: Aw 119:2, 3) Maibigin si- 
lang ibinilang ni Jehova na walang-sala, kung iha- 
hambing sa sangkatauhang hiwalay sa Diyos. (Aw 
32:1, 2, Efe 2:12) Sa gayon, dahil sa kanilang pana- 
nampalataya, ang Diyos ay maaaring magkaroon 
ng pakikipag-ugnayan sa gayong di-sakdal na mga 
tao at maaari niya silang pagpalain, anupat ginaga- 
wa iyon nang hindi lumalabag sa kaniyang sariling 
sakdal na mga pamantayan ng katarungan. (Aw 
36:10) Gayunman, kinilala ng mga taong iyon na 
kailangan nila ng katubusan mula sa kasalanan 
at hinihintay nila ang takdang panahon ng Diyos 
upang ilaan ito.---Aw 49:7-9: Heb 9:26. 

"Isang Gawa ng Pagbibigay-Katuwiran” ni 
Kristo Jesus. [Ipinakikita ng Kasulatan na noong 
naririto sa lupa si Jesu-Kristo, sakdal ang kaniyang 
katawang laman (1Pe 1:18, 19) at pinanatili niya ang 
kaniyang kasakdalan sa pamamagitan ng patuloy 
na pag-iingat at pagpapatibay ng kaniyang katapa- 
tan sa ilalim ng pagsubok. Kaayon ito ng layunin ng 
Diyos na 'pasakdalin ang Punong Ahente ng kaligta- 
san sa pamamagitan ng mga pagdurusa.” (Heb 2: 10) 
Samakatuwid nga, pinasakdal si Jesus may kaugna- 
yan sa pagkamasunurin at pag-iingat ng katapatan 
at pinasakdal din siya para sa kaniyang posisyon bi- 
lang Mataas na Saserdote ng Diyos ukol sa kaligta- 
san, gaya ng ipinakikita ni Pablo sa Hebreo 5:7-10. 
Yamang natapos ni Jesus ang kaniyang landasin sa 
lupa nang malaya sa anumang kapintasan, siya'y ki- 
nilala ng Diyos bilang naipagmatuwid. Sa gayon, 
siya lamang ang tao na sa pagsubok ay nakatayo 
nang matatag at lubos na matuwid sa harap ng 
Diyos sa sarili niyang merito. Sa pamamagitan ng 
“isang gawa ng pagbibigay-katuwiran [isang anyo 
ng dikai'o:ma],” samakatuwid nga, sa pamamagitan 
ng pagpapatunay ni Jesus na siya'y ganap na matu- 
wid sa kaniyang landasin ng kawalang-kapintasan, 
kasama na ang kaniyang hain, naglaan siya ng sali- 
gan upang maipahayag na matuwid yaong mga 
may pananampalataya sa kaniya.--Ro 5:17-19: 3: 
25, 26; 4:25. 

Sa Kongregasyong Kristiyano. Nang duma- 
ting ang Anak ng Diyos bilang ang ipinangakong 
Manunubos, nagkaroon ng isang bagong salik na 
mapagbabatayan upang mapakitunguhan ng Diyos 
ang kaniyang mga lingkod na tao. Ang mga tagasu- 
nod ni Jesu-Kristo na tinawag upang maging kani- 
yang espirituwal na mga kapatid, na may pag- 
asang maging mga kasama niyang tagapagmana sa 
makalangit na Kaharian (Ro 8:17), ay ipinahahayag 
muna ng Diyos bilang matuwid salig sa kanilang pa- 
nanampalataya kay Jesu-Kristo. (Ro 3:24, 28) Ito ay 
isang hudisyal na pagkilos ng Diyos na Jehova, kaya 
sa harap niya bilang ang Kataas-taasang Hukom ay 
walang sinumang “makapaghaharap ng akusasyon’ 
laban sa kaniyang mga pinili. (Ro 8:33, 34) Bakit gu- 


1084 


magawa ang Diyos ng ganitong pagkilos para sa ka- 
nila? 

Una ay dahil sakdal at banal si Jehova (Isa 6:3): 
kaya naman kasuwato ng kaniyang kabanalan, ya- 
ong mga tinatanggap niya bilang kaniyang mga 
anak ay dapat na maging sakdal. (Deu 32:4, 5) Ipi- 
nakita ni Jesu-Kristo, ang pangunahing Anak ng 
Diyos, na siya'y sakdal, “matapat, walang katusu- 
han, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan.” 
(Heb 7:26) Gayunman, ang kaniyang mga tagasu- 
nod ay kinukuha mula sa mga anak ni Adan na 
dahil sa kasalanan ay nagkaanak ng di-sakdal at 
makasalanang pamilya. (Ro 5:12; 1Co 15:22) Kaya 
naman gaya ng ipinakikita ng Juan 1:12, 13, ang 
mga tagasunod ni Jesus, sa pasimula, ay hindi mga 
anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng kaniyang di- 
sana-nararapat na kabaitan, isinaayos ng Diyos na 
Jehova ang isang proseso ng “pag-aampon” na sa 
pamamagitan nito'y tinatanggap niya ang gayong 
mga kinalugdan at dinadala sila sa isang espirituwal 
na kaugnayan bilang bahagi ng kaniyang pamilya 
ng mga anak. (Ro 8:15, 16, 1Ju 3:1) Sa gayon, inila- 
latag ng Diyos ang saligan para sila'y maampon at 
maging mga anak niya sa pamamagitan ng pagpa- 
pahayag sa kanila na matuwid batay sa halaga ng 
haing pantubos ni Kristo na kanilang sinasampala- 
tayanan, anupat pinawawalang-sala sila mula sa la- 
hat ng kanilang kasalanan. (Ro 5:1, 2, 8-11, iham- 
bing ang Ju 1:12.) Dahil dito, sila'y “ibinibilang,” 
o itinuturing, na mga taong ganap na matuwid, 
anupat ang lahat ng kanilang kasalanan ay pinata- 
tawad at hindi na ipinaparatang sa kanila.---Ro 4:6- 
8: 8:1, 2; Heb 10:12, 14. 

Samakatuwid, ang pagpapahayag sa gayong mga 
Kristiyano bilang matuwid ay mas nakahihigit kay- 
sa sa kaso ni Abraham (at ng iba pang mga lingkod 
ni Jehova bago ang panahong Kristiyano), na tinala- 
kay na. Upang ipakita ang saklaw ng pagbibigay- 
katuwiran kay Abraham, ang alagad na si Santiago 
ay sumulat: “Ang kasulatan ay natupad na nagsasa- 
bi: 'Si Abraham ay nanampalataya kay Jehova, at 
ibinilang itong katuwiran sa kaniya, at siya ay tina- 
wag na ‘kaibigan ni Jehova.” (San 2:20-23) Kaya 
dahil sa kaniyang pananampalataya, si Abraham ay 
ipinahayag na matuwid bilang kaibigan ng Diyos, 
hindi bilang anak ng Diyos na “ipinanganak muli” 
taglay ang pag-asang mabuhay sa langit. (Ju 3:3) 
Nililinaw ng rekord ng Kasulatan na ang gayong 
pribilehiyo ng pagiging anak at ang gayong pag- 
asang mabuhay sa langit ay hindi bukas sa mga tao 
bago dumating si Kristo.--Ju 1:12, 17, 18; 2Ti 1:10, 
1Pe 1:3, 1Ju 3:1. 

Bagaman ang mga Kristiyanong ito ay mayroon 
nang matuwid na katayuan sa harap ng Diyos, ma- 
liwanag na ang kanilang laman ay hindi aktuwal 


1085 


o literal na sakdal. (1Ju 1:8: 2:1) Dahil ang mga ta- 
gasunod na ito ni Kristo ay mabubuhay sa langit, 
hindi nila kailangan sa ngayon ang gayong literal 
na kasakdalan ng katawang laman. (1Co 15:42-44, 
50; Heb 3:1; 1Pe 1:3, 4) Gayunman, sa pamamagi- 
tan ng pagpapahayag sa kanila na matuwid, anupat 
“ibinibilang,” o iniuukol, sa kanila ang katuwiran, 
natutugunan ang mga kahilingan ng Diyos ukol sa 
katarungan, at dinadala niya ang mga inampon tu- 
ngo sa “bagong tipan” na binigyang-bisa ng dugo 
ni Jesu-Kristo. (Luc 22:20, Mat 26:28) Ang inam- 
pong espirituwal na mga anak na ito na kabilang sa 
bagong tipan na ipinakipagtipan sa espirituwal na 
Israel ay “binabautismuhan sa kamatayan ni Kris- 
to, anupat sa bandang huli ay mamamatay sila sa 
isang kamatayan na tulad ng sa kaniya.---Ro 6:3-5, 
Fil 3:10, 11. 

Bagaman pinatatawad ni Jehova ang kanilang 
mga kasalanang bunga ng kahinaan ng laman at di- 
kasakdalan, mayroon pa ring nagaganap na labanan 
sa loob ng mga Kristiyanong ito, gaya ng ipinakiki- 
ta ng liham ni Pablo sa mga taga-Roma (7:21-25). 
Ang labanang ito ay sa pagitan ng kautusan ng ka- 
nilang binagong pag-iisip (Ro 12:2; Efe 4:23), o “ka- 
utusan ng Diyos,” at ng “kautusan ng kasalanan" na 
nasa kanilang mga sangkap. Ito'y dahil hindi pa na- 
pasasakdal ang kanilang mga katawang laman, ba- 
gaman ibinibilang na silang matuwid at napatawad 
na ang kanilang mga kasalanan. Ang labanang ito 
ay sumusubok din sa kanilang katapatan sa Diyos. 
Maaari silang magwagi sa labanang ito sa tulong ng 
espiritu ng Diyos at sa tulong ng kanilang maawa- 
ing Mataas na Saserdote, si Kristo Jesus. (Ro 7:25; 
Heb 2:17, 18) Gayunman, upang magwagi, dapat na 
patuluyan silang manampalataya sa haing pantubos 
ni Kristo at sumunod sa kaniya, sa gayo'y pinanana- 
tili ang kanilang matuwid na katayuan sa paningin 
ng Diyos. (Ihambing ang Apo 22:11.) Sa ganitong 
paraan ay 'tinitiyak nila para sa kanilang sarili ang 
pagtawag at pagpili sa kanila.” (2Pe 1:10, Ro 5:1, 9; 
8:23-34, Tit 3:6, 7) Sa kabilang dako naman, kung 
mamimihasa sila sa kasalanan, anupat hihiwalay 
mula sa pananampalataya, maiwawala nila ang ka- 
nilang mabuting katayuan sa harap ng Diyos bi- 
lang mga taong matuwid dahil “ibinabayubay ni- 
lang muli ang Anak ng Diyos sa ganang kanila at 
inilalantad siya sa hayag na kahihiyan.” (Heb 6:4-8) 
Ang gayong mga tao ay napapaharap sa pagkapuk- 
sa. (Heb 10:26-31, 38, 39) Kaya naman may binang- 
git si Jesus na kasalanan na walang kapatawaran, at 
ipinakita ng apostol na si Juan na magkaiba ang ka- 
salanang “hindi ikamamatay” at ang kasalanang 
“ikamamatay.”--Mat 12:31, 32; 1Ju 5:16, 17. 

Pagkatapos na manatiling tapat hanggang sa ka- 
matayan, si Jesu-Kristo ay “binuhay sa espiritu,” 


IPAHAYAG NA MATUWID 


anupat binigyan ng imortalidad at kawalang-kasira- 
an. (1Pe 3:18, 1Co 15:42, 45, 1Ti 6:16) Sa gayon, 
siya'y “ipinahayag [o inari] na matuwid sa espiritu” 
(1Ti 3:16, Ro 1:2-4) at umupo sa kanan ng Diyos sa 
langit. (Heb 8:1, Fil 2:9-11) Ang tapat na mga taga- 
sunod ni Kristo ay naghihintay ng pagkabuhay- 
muli na tulad ng sa kaniya (Ro 6:5), anupat umaa- 
sang tatanggap ng “tulad-Diyos na kalikasan. "---2Pe 
1:4. 

Iba Pang mga Matuwid. Sa isa sa mga ilus- 
trasyon, o talinghaga, ni Jesus may kinalaman sa 
panahon ng kaniyang pagdating taglay ang kalu- 
walhatian ng Kaharian, ang mga taong inihahalin- 
tulad sa mga tupa ay tinutukoy bilang “mga matu- 
wid.” (Mat 25:31-46) Gayunman, kapansin-pansin 
na sa ilustrasyong ito, ang “mga matuwid” ay ipina- 
kikitang bukod at naiiba sa mga tinatawag ni Kristo 
na “aking mga kapatid.” (Mat 25:34, 37, 40, 46, 
ihambing ang Heb 2:10, 11.) Dahil ang mga tulad- 
tupang ito ay tumutulong sa espirituwal na “mga 
kapatid” ni Kristo, anupat nagpapakita ng pananam- 
palataya kay Kristo mismo, sila'y pinagpapala ng 
Diyos at tinatawag na “mga matuwid.” Tulad ni 
Abraham, sila ay itinuturing, o ipinahahayag, na 
matuwid bilang mga kaibigan ng Diyos. (San 2:23) 
Ang matuwid na katayuang ito ay mangangahulu- 
gan ng kaligtasan para sa kanila kapag ang “mga 
kambing” ay nagtungo na sa “walang-hanggang 
pagkalipol.”---Mat 25:46. 

Isang katulad na situwasyon ang mapapansin sa 
pangitaing nakaulat sa Apocalipsis 7:3-17. Doon, 
isang “malaking pulutong” na walang takdang bi- 
lang ang ipinakikitang naiiba sa 144,000 na “tinata- 
kan.” (Ihambing ang Efe 1:13, 14: 2Co 5:1.) Ang 
“malaking pulutong” na ito ay may matuwid na ka- 
tayuan sa harap ng Diyos at ipinakikita ito ng pag- 
lalarawan sa kanila bilang “naglaba ng kanilang ma- 
hahabang damit at nagpaputi ng mga iyon sa dugo 
ng Kordero.'--Apo 7:14. 

Ang “malaking pulutong,” na makaliligtas sa “ma- 
laking kapighatian,” ay hindi pa naipahahayag na 
matuwid para sa buhay--samakatuwid nga, bilang 
karapat-dapat sa buhay na walang hanggan sa lupa. 
Kailangan nilang patuloy na uminom mula sa “mga 
bukal ng mga tubig ng buhay,” habang inaakay sila 
roon ng Kordero, si Kristo Jesus. Kailangan nila 
itong gawin sa panahon ng Milenyong Paghahari ni 
Kristo. (Apo 7:17: 22:1, 2) Kung magiging tapat sila 
kay Jehova sa isang panghuling pagsubok sa kata- 
pusan ng isang libong taon, magiging permanente 
na ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay ng 
Diyos, anupat ipahahayag ni Jehova, o kikilalanin 
niya, na sa wakas ay matuwid na sila sa ganap na 
diwa.--Apo 20:7, 8: tingnan ang BuHAY (Mga Pu- 
nungkahoy ng Buhay). 


IPANGANAK MULI 


Napatunayang Matuwid ang Diyos sa Lahat 
ng Kaniyang Gawa. Sa pakikitungo ng Diyos sa 
di-sakdal na mga tao, makikita na hindi niya kailan- 
man nilalabag ang sarili niyang mga pamantayan 
ng katuwiran at katarungan. Hindi niya ipinahaha- 
yag na matuwid ang makasalanang mga tao salig sa 
sarili nilang merito, anupat pinalalampas o kinukun- 
sinti ang kanilang kasalanan. (Aw 143:1, 2) Gaya ng 
ipinaliwanag ng apostol na si Pablo: “Ang lahat 
ay nagkasala at nagkukulang sa kaluwalhatian ng 
Diyos, at isa ngang kaloob na walang bayad na sila 
ay ipinahahayag na matuwid ng kaniyang di-sana- 
nararapat na kabaitan sa pamamagitan ng pagpapa- 
laya dahil sa pantubos na ibinayad ni Kristo Jesus. 
Inilagay siya ng Diyos bilang isang handog para sa 
pagpapalubag-loob sa pamamagitan ng pananam- 
palataya sa kaniyang dugo. Ito ay upang ipakita ang 
kaniyang sariling katuwiran, sapagkat pinatatawad 
niya ang mga kasalanan na naganap noong nakara- 
an habang ang Diyos ay nagtitimpi, upang ipakita 
ang kaniyang sariling katuwiran sa kasalukuyang 
kapanahunang ito, upang siya ay maging matuwid 
kahit ipinahahayag niyang matuwid ang taong may 
pananampalataya kay Jesus.” (Ro 3:23-26) Sa ga- 
yon, ang Diyos, dahil sa kaniyang di-sana-nararapat 
na kabaitan, ay naglaan ng isang legal na kaayusan 
salig sa hain ni Kristo anupat sa pamamagitan nito 
ay maaari siyang maging lubos na makatarungan at 
matuwid kapag pinatatawad niya ang mga kasala- 
nan niyaong mga nananampalataya. 

Mga Pagtatangkang Patunayang Matuwid 
ang Sarili. Yamang ang Diyos lamang ang ma- 
kapagpapahayag na matuwid ang isang tao, walang 
kabuluhan ang anumang pagtatangka ng isa na pa- 
tunayang matuwid ang kaniyang sarili salig sa sa- 
rili niyang merito o batay sa pangmalas ng iba na 
siya'y matuwid. Sinaway si Job dahil, bagaman 
hindi siya nagparatang ng anumang kamalian sa 
Diyos, “ipinahahayag niyang matuwid ang kani- 
yang sariling kaluluwa sa halip na ang Diyos.” (Job 
32:1, 2) Ang lalaking bihasa sa Kautusan na nagta- 
nong kay Jesus hinggil sa daan patungo sa buhay 
na walang hanggan ay sinaway ni Jesus sa di-tuwi- 
rang paraan dahil tinangka nitong patunayang ma- 
tuwid ang kaniyang sarili. (Luc 10:25-37) Hinatulan 
ni Jesus ang mga Pariseo dahil sa pagsisikap ng 
mga ito na ipahayag na matuwid ang kanilang sa- 
rili sa harap ng mga tao. (Luc 16:15) Ipinakita mis- 
mo ng apostol na si Pablo na dahil sa di-sakdal at 
makasalanang kalagayan ng buong sangkatauhan, 
walang sinuman ang maipahahayag na matuwid sa 
pamamagitan ng pagsisikap na itatag ang sarili ni- 
yang katuwiran batay sa mga gawa ng Kautusang 
Mosaiko. (Ro 3:19-24: Gal 3:10-12) Sa halip, idiniin 
niya na ang pananampalataya kay Kristo Jesus ang 
tunay sa saligan para maipahayag na matuwid ang 


1086 


isa. (Ro 10:3, 4) Sinusuhayan ng kinasihang liham 
ni Santiago ang sinabi ni Pablo sa pamamagitan ng 
pagpapakita na ang gayong pananampalataya ay 
kailangang maging buhay, hindi sa pamamagitan 
ng mga gawa ng Kautusan, kundi sa pamamagitan 
ng mga gawa ng pananampalataya, gaya sa mga 
kaso nina Abraham at Rahab.---San 2:24, 26. 

May-kamaliang kinuwestiyon ng ilang tao, na 
may-kabulaanang nag-aangking mga apostol, ang 
pagka-apostol ni Pablo at ang mga gawain niya bi- 
lang Kristiyano, anupat hinangad nilang pasunurin 
sa kanila ang kongregasyon sa Corinto. (2Co 11:12, 
13) Yamang alam ni Pablo na tapat siyang nagliling- 
kod bilang katiwala ni Kristo, sinabi niya na hindi 
siya nababahala sa paghatol ng mga tao na baga- 
man hindi talaga awtorisado ay naupo na parang 
isang “tribunal ng mga tao” upang hatulan siya. Hin- 
di rin siya nanalig sa sarili niyang paghatol sa kani- 
yang sarili, kundi umasa siya kay Jehova bilang ka- 
niyang Tagasuri. (1Co 4:1-4) Sa gayon ay inilahad sa 
Kasulatan ang simulain na ang paghatol ng mga tao 
may kinalaman sa pagiging matuwid o di-matuwid 
ng isang tao ay hindi mapananaligan, malibang si- 
nusuhayan ng Salita ng Diyos ang kanilang pagha- 
tol. Ang isang iyon ay kailangang sumangguni sa 
Salita ng Diyos at hayaan itong sumuri sa kaniya. 
(Heb 4:12) Gayunman, kapag ang isang tao ay sina- 
way ng isang kapatid na Kristiyano, lalo na ng isang 
matanda sa kongregasyon, at kung maliwanag na 
ang gayong pagsaway ay sinusuhayan ng Salita ng 
Diyos, hindi niya iyon dapat tanggihan sa pamama- 
gitan ng pagmamatuwid sa sarili. (Kaw 12:1, Heb 
12:11; 13:17) At ang sinumang may katungkulan na 
umuupo upang humatol sa isang bagay o sa isang 
pagtatalo ay hahatulan ng Diyos kung aariin niyang 
‘matuwid ang isang balakyot dahil sa suhol.'--Isa 
5:23, San 2:8, 9. 


IPANGANAK MULI. Tingnan ang ANAK NG 


Diyos, (MGA) (Ang Kristiyanong mga Anak ng 
Diyos). 
IPDEIAS [Tubusin Nawa ni Jah: Si Jah ang Tu- 


mubos]. Anak ni Sasak, isang pangulo ng tribo ni 
Benjamin.— 1Cr 8:1, 25, 28. 


IPIS [sa Heb., chasil]. Hindi matiyak kung aling 
insekto ang tinutukoy ng salitang Hebreo na cha- 
sil, na ipinapalagay na halaw sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “lamunin.” (Ihambing ang Deu 
28:38.) Isinalin ito sa iba't ibang paraan bilang “hi- 
gad,” “kuliglig,” “stripper,” “shearer,” “balang,” “ti- 
paklong,” at “ipis.” (Ihambing ang Isa 33:4 at Joe 1:4 
sa AS, AT, JB, Le, at NW.) Ayon sa Hebreo at 
Aramaikong leksikon nina Koehler at Baumgartner 
(Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Leiden, 1958, 
p. 319), ang mapaminsalang insekto na tinutukoy 


1087 


ng salitang Hebreo na cha-sil” ay naiiba sa balang 
(arbeh) at malamang na ito ay ang ipis (Periplane- 
ta furcata at Blatta orientalis). 

Ang ipis ay may mahahaba at malalakas na paa, 
kung kaya nakatatakbo ito nang napakabilis. Sa ka- 
tunayan, isa ito sa pinakamabibilis na insektong tu- 
matakbo. Ang insektong ito ay may lapad na muk- 
ha at maikling ulo, mahahaba at tulad-sinulid na 
mga antena, o mga sungot, at mukhang medyo na- 
katingin sa ibaba. Dahil manipis ang katawan ng 
ipis, nakapapasok ito sa makikipot na butas. Karami- 
han sa mga uri nito ay kulay itim o kayumanggi at 
may lapad at madulas na katawang may makintab 
na pinakabalat. Palibhasa'y ayaw ng mga ipis sa 
matinding liwanag, kadalasa'y sa gabi lamang sila 
lumalabas para kumain. 

Inihula ng propetang si Joel ang pananalanta ng 
isang pulutong ng mga insekto na magtitiwang- 
wang sa lupain, at huli niyang binanggit ang chassi!” 
bilang insektong uubos sa itinira ng iba. (Joe 1:4) 
Nang maglaon, inihula ng propeta ang panahon 
kung kailan magkakaroon ng mga pagpapala at ka- 
patawaran. Ang mananalakay ay paaalisin at papa- 
litan ang kinain ng charssil/ at ng iba pang mga mi- 
yembro ng “malaking hukbong militar” ng Diyos. 
(Joe 2:25) Hinggil sa gayong pinasapit ng Diyos na 
salot ng mga insekto, na kinabibilangan ng charssil, 
idinalangin ni Solomon na nawa'y patawarin ni Je- 
hova ang kaniyang bayan kung magsisisi sila sa ka- 
nilang mga kasalanan. (1Ha 8:37-40, 2Cr 6:28-31) 
Kasama rin ang char-sil' sa pananalantang pinasapit 
ni Jehova sa Ehipto noong salot ng mga balang. 
--Aw 78:46. 

Sa kabanata 33 ng Isaias, tinalakay ng propeta 
ang kasindak-sindak na mga araw ng pagsalakay ng 
Asirya. Ang hukbo ni Haring Senakerib ay nanana- 
lanta noon sa mga lunsod, at hiniling ni Isaias ang 
lingap ng Diyos, anupat ginunita niya na dati'y tu- 
mindig na si Jehova laban sa mga bansa. Tiniyak 
niya sa bayan na sasaktan ng Makapangyarihan-sa- 
lahat ang kaaway, sa gayo'y mapipilitan ang mga ito 
na iwan ang maraming samsam, na titipunin na- 
man ng mga Israelita. Kung paanong ang charssil/ ay 
nangangalat sa isang lupain, nagpaparoo't parito 
nang hindi nililigalig, nagtitipon ng anumang naka- 
sasagabal sa kanilang daan, at umuubos ng lahat ng 
bagay--gayon titipunin ng bayan ng Diyos ang 
mga samsam ng hukbong Asiryano. (Isa 33:1-4) 
Ito'y isang napakatingkad na paglalarawan para sa 
lupaing pamilyar sa pananalanta ng pulu-pulutong 
na chasil. 


IPTA [pinaikling anyo ng Ipta-el]. Isang lunsod 
ng Juda sa Sepela. (Jos 15:20, 33, 43) Ang Tarqumi- 
ya, na mga 10 km (6 na mi) sa KHK ng Hebron, ay 
iminumungkahi bilang posibleng lokasyon nito. 


IR-NAHAS 


IPTA-EL (Buksan Nawa ng Diyos: Binuksan ng 
Diyos]. Isang libis sa hangganan ng mga tribo nina 
Zebulon at Aser. (Jos 19:10, 14, 24, 27) Iba't ibang 
lugar sa HK ng Nazaret ang iminumungkahi para 
rito. Gayunman, hindi alam kung saan ang eksak- 
tong lokasyon nito. 


IR [Hustong-Gulang na Asno]. ‘Ama’ nina Supim 
at Hupim (1Cr 7:12), malamang na siya rin ang 
Benjamitang si Iri.--1Cr 7:7. 


IRA [Hustong-Gulang na Asno]. 

1. Isang Jairita na nakatalang kabilang sa mga 
nangungunang opisyal ni Haring David bilang 
“isang saserdote ni David.” (2Sa 20:26) Posibleng si 
Ira ay isang inapo ng Jair na binanggit sa Bilang 32: 
41, at samakatuwid, sa kasong ito, ang katawagang 
“saserdote” ay maaaring nangangahulugang “pu- 
nong ministro,” “prinsipe.” Walang katibayan sa Bi- 
bliya na ang mga Jairita ay mga Levita. Gayunman, 
kung tama ang mababasa sa Syriac na Peshitta, si 
Ira ay maaaring isang saserdote mula sa Levitang 
lunsod ng Jatir (Jathir).--Ihambing ang 2Sa 8:18, 
1Cr 6:57: 18:17. 

2. Anak ni Ikes na Tekoita, isa sa makapangyari- 
hang mga lalaki sa mga hukbong militar ni Ha- 
ring David.---2Sa 23:24, 26, 1Cr 11:26, 28. 

3. Isang Itrita, isa pang makapangyarihang lala- 
ki ni Haring David.---2Sa 23:38, 1Cr 11:40. 


IRAD. Apo ni Cain: ninuno ni Lamec na kumu- 
ha ng dalawang asawa, at nina Jabal at Tubal-cain. 
--Gen 4:17-23. 


IRAM [posibleng mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “hustong-gulang na asno']. Isang 
shik o pinuno ng Esau (Edom).--Gen 36:43, 1Cr 
1:54. 


IRI [posibleng mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “hustong-gulang na asno"]. Anak ni 
Bela, isang ulo sa panig ng ama at magiting at ma- 
kapangyarihang lalaki ng Benjamin. (1Cr 7:7) Mala- 
mang na si Iri ay siya ring Ir ng 1 Cronica 7:12. 


IRIAS [Nakikita ni Jah]. “Anak ni Selemias na 
anak ni Hananias”, ang opisyal na nangangasiwa 
sa Pintuang-daan ng Benjamin sa Jerusalem na 
umaresto kay Jeremias dahil sa bulaang paratang 
na nagbabalak itong lumipat sa panig ng mga Babi- 
lonyo.---Jer 37:13, 14. 


IR-NAHAS [Lunsod ni Nahas]. Waring isang 
lugar na ang ama, o nagtatag, ay ang Judeanong si 
Tehina. (1Cr 4:1, 12) Hindi tiyak kung saan ang ek- 
saktong lokasyon ng Ir-nahas. Mas pinapaboran ng 
ilang iskolar bilang posibleng lokasyon nito ang Deir 
Nahhas, na mga 20 km (12 mi) sa KHK ng Hebron. 


IRPEEL 


IRPEEL [Pagalingin Nawa ng Diyos: Ang Diyos 
ang Nagpagaling]. Isang lunsod ng Benjamin. (Jos 
18:21, 27) Iminumungkahi ng ilan ang Rafat bilang 
posibleng lokasyon nito. Iyon ay isang nayon na 
mga 10 km (6 na mi) sa HK ng Jerusalem. 


IR-SEMES [lunsod ng Araw]. Isang bayan sa 
hangganan ng Dan. Nakatala ito sa pagitan ng Es- 
taol at ng Saalabin sa Josue 19:41, 42. Posibleng ito 
rin ang Bet-semes ng Josue 15:10. Kung gayon nga, 
tinirahan ito nang maglaon ng tribo ni Juda at mula 
sa tribong iyon ay iniatas ito bilang isa sa 48 lunsod 
ng mga Levita.--Jos 21:16; 1Cr 6:59, Bil 35:6, 7; 
tingnan ang BET-SEMES Blg. 1. 


IRU [posibleng mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “hustong-gulang na asno"]. Ang 
unang binanggit na anak ni Caleb na tiktik, mula sa 
tribo ni Juda. (1Cr 4:15) Inaakala ng ilang iskolar na 
ang talagang pangalan ay Ir at na ang “u” ay ang 
Hebreong pangatnig na at lamang. 


ISAAC [Pagtawa]. Ang kaisa-isang anak ni Ab- 
raham sa kaniyang asawang si Sara. Samakatuwid, 
isang mahalagang kawing sa linya ng angkan na 
umaakay tungo kay Kristo. (1Cr 1:28, 34; Mat 1:1, 2; 
Luc 3:34) Si Isaac ay inawat sa suso noong siya'y 
mga limang taong gulang, tinangkang ihandog ni 
Abraham bilang hain marahil sa edad na 25, nag- 
asawa sa edad na 40, nagkaanak ng kambal na lala- 
ki sa edad na 60, at namatay sa edad na 180.--Gen 
21:2-8, 22:2: 25:20, 26, 35:28. 

Ipinanganak si Isaac sa ilalim ng lubhang di- 
pangkaraniwang mga kalagayan. Napakatatanda na 
noon ng kaniyang mga magulang, anupat mata- 
gal nang huminto ang pagreregla ng kaniyang ina. 
(Gen 18:11) Kaya nang sabihin ng Diyos kay Abra- 
ham na magsisilang si Sara ng isang anak na lalaki, 
natawa siya anupat sinabi: “Ang isang lalaki ba na 
isang daang tadng gulang ay magkakaroon pa ng 
anak na isisilang, at si Sara ba, oo, ang isang babae 
ba na siyamnapung taong gulang ay magsisilang 
pa?” (Gen 17:17) Natawa rin si Sara nang malaman 
niya kung ano ang mangyayari. (Tingnan ang PAG- 
TAWA.) Pagkatapos, “sa takdang panahon” nang su- 
munod na taon, ang bata ay isinilang, anupat pina- 
tunayan na walang bagay na “lubhang pambihira 
para kay Jehova.” (Gen 18:9-15) Nang magkagayon 
ay bumulalas si Sara: “Ang Diyos ay naghanda 
ng katatawanan sa akin,” at sinabi pa, “pagtata- 
wanan ako ng lahat ng makaririnig niyaon.” At 
gaya nga ng sinabi ni Jehova, ang bata ay angkop 
na pinanganlang Isaac, nangangahulugang “Pagta- 
wWa.”--Gen 21:1-7, 17:19. 

Yamang si Isaac ay kabilang sa sambahayan ni 
Abraham at tagapagmana ng mga pangako, wasto 


1088 


lamang na tinuli siya noong ikawalong araw.---Gen 
17:9-14, 19, 21:4, Gaw 7:8, Gal 4:28. 


Ilang taon si Isaac nang 
awatin siya sa suso? 


Naghanda si Abraham ng isang malaking piging 
noong araw na awatin si Isaac sa suso. Maliwanag 
na sa okasyong iyon ay napansin ni Sara si Ismael 
na “nanunukso” kay Isaac na nakababatang kapa- 
tid nito sa ama. (Gen 21:8, 9) Sa ilang salin (JB, Mo, 
RS) ay sinasabing “nakikipaglaro” lamang si Ismael 
kay Isaac, samakatuwid nga, sa diwa ng laro ng 
bata. Gayunman, ang salitang Hebreo na tsachaq' 
ay maaari ring magkaroon ng diwa ng pananakit. 
Kaya naman kapag ang salitang ito ay lumilitaw sa 
ibang mga teksto (Gen 19:14; 39:14, 17), isinasalin 
ito sa mga saling iyon bilang “nangangantiyaw" 
o “nagbibiro” at “mang-insulto.” 

Ayon sa ilang Targum, gayundin sa Syriac na 
Peshitta, ang pananalita ni Ismael sa Genesis 21:9 
ay may diwa ng “pang-aalipusta.” Sinasabi ng Com- 
mentary ni Cook tungkol sa tsachaq” “Ito'y mala- 
mang na nangangahulugan sa bahaging ito, gaya 
ng karaniwang pagkaunawa rito, na 'mapanlibak na 
pagtatawa.' Kung paanong tumawa si Abraham da- 
hil sa kagalakan may kaugnayan kay Isaac, at tuma- 
wa si Sara dahil hindi siya makapaniwala sa narinig 
niya, si Ismael naman ngayon ay tumawa bilang 
pang-aalipusta, at malamang na taglay ang saloobin 
ng pang-uusig at paniniil.” Hinggil sa bagay na ito, 
malinaw na ipinakikita ng kinasihang apostol na si 
Pablo na ang pakikitungo ni Ismael kay Isaac ay 
pagpighati, pag-uusig, hindi larong pambata. (Gal 
4:29) Batay sa pagpupumilit ni Sara sa sumunod na 
talata (Gen 21:10) na “ang anak ng aliping babaing 
ito ay hindi magiging tagapagmanang kasama ng 
aking anak, kasama ni Isaac,” sinasabi ng ilang ko- 
mentarista na posibleng si Isaac ay inaway at tinu- 
ya ni Ismael (14 na taon ang tanda kay Isaac) may 
kinalaman sa pagiging tagapagmana. 

Sinabi na ni Jehova kay Abraham na bilang 
mga naninirahang dayuhan, ang kaniyang binhi 
ay pipighatiin sa loob ng 400 taon, na nagwa- 
kas nang iligtas ang Israel mula sa Ehipto noong 
1513 B.C.E. (Gen 15:13, Gaw 7:6) Kung aatras tayo 
nang 400 taon mula sa taong iyon, sasapit tayo sa 
1913 B.C.E. bilang ang pasimula ng kapighatiang 
iyon. Dahil diyan, masasabi rin natin na sa tadng 
1913 inawat sa suso si Isaac, yamang kung petsa 
ang pag-uusapan, ang dalawang pangyayari, ang 
pag-awat sa kaniya sa suso at ang pagmamalupit sa 
kaniya ni Ismael, ay lubhang magkaugnay sa ulat 
na iyon. Nangangahulugan ito na si Isaac ay mga li- 
mang taong gulang nang awatin sa suso, anupat isi- 


1089 


nilang noong 1918 B.C.E. Samantala, ang kaniyang 
kapanganakan ang nagsilbing pasimula ng 450 taon 
na binanggit sa Gawa 13:17-20, isang yugto ng pa- 
nahon na nagwakas noong mga 1467 B.C.E. nang 
matapos ang kampanya ni Josue sa Canaan at mai- 
pamahagi ang lupain sa iba't ibang tribo. 

Sa ngayon na napakaraming babae sa Kanlu- 
raning daigdig ang ayaw magpasuso sa kanilang 
mga sanggol, o nagpapasuso sa mga ito sa loob la- 
mang ng anim hanggang siyam na buwan, ang li- 
mang taon ay waring napakatagal. Ngunit iniulat ni 
Dr. D. B. Jelliffe na sa maraming lugar sa daig- 
dig, ang mga bata ay hindi inaawat sa suso hang- 
ga't wala pa silang isa at kalahati hanggang dala- 
wang taong gulang, at sa Arabia ay kaugalian nang 
pasusuhin ng ina ang kaniyang anak sa loob ng 13 
hanggang 32 buwan. Sa medikal na pangmalas, 
ang pagpapasuso, o pagkakaroon ng gatas sa suso, 
ay kadalasan nang maipagpapatuloy hanggang sa 
umabot na nang ilang buwan ang kasunod na pag- 
dadalang-tao.--Infant Nutrition in the Subtropics 
and Tropics, Geneva, 1968, p. 38. 

Noong Edad Medya sa Europa, ang katamtamang 
edad ng pag-awat sa suso ay dalawang taon, at no- 
ong panahon ng mga Macabeo (una at ikalawang 
siglo B.C.E.), pinasususo ng mga babae ang kanilang 
mga anak na lalaki sa loob ng tatlong taon. (2 Ma- 
cabeo 7:27) Apat na libong taon ang nakalilipas, no- 
ong hindi pa mabilis ang takbo ng buhay ng mga 
tao, at wala pa ang makabagong-panahong panggi- 
gipit o pangangailangan na pagkasyahin ang napa- 
karaming gawain sa loob ng umikling haba ng bu- 
hay, madaling maunawaan kung paano nagawa ni 
Sara na pasusuhin si Isaac sa loob ng limang taon. 
Isa pa, siya ang kaisa-isang anak ni Sara pagkatapos 
ng maraming taon ng pagkabaog. 

Handang Maihain. Matapos awatin si Isaac sa 
suso, wala nang sinabi pa tungkol sa kaniyang pag- 
kabata. Muli siyang nabanggit sa ulat nang sabihin 
ng Diyos sa kaniyang amang si Abraham: “Pakisu- 
yo, kunin mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang 
anak na pinakaiibig mo, si Isaac, at maglakbay ka 
patungo sa lupain ng Moria at doon ay ihandog mo 
siya bilang handog na sinusunog.” (Gen 22:1, 2) 
Pagkatapos ng tatlong-araw na paglalakbay, naka- 
rating sila sa dako na pinili ng Diyos. Dala ni Isaac 
ang kahoy, dala naman ng kaniyang ama ang apoy 
at ang kutsilyong pangkatay. “Ngunit nasaan ang 
tupa bilang handog na sinusunog?” ang tanong ni 
Isaac. Ang sagot sa kaniya: “Ang Diyos ang magla- 
laan sa kaniyang sarili ng tupa.”--Gen 22:3-8, 14. 

Pagdating sa dakong tinukoy, nagtayo sila ng 
isang altar at inayos ang kahoy. Pagkatapos ay tina- 
lian si Isaac sa kamay at paa at inilagay sa ibabaw 
ng kahoy. Nang itaas ni Abraham ang kutsilyo, 


ISAAC 


pinigilan ng anghel ni Jehova ang kaniyang ka- 
may. Hindi nagkamali si Abraham sa kaniyang pa- 
nanampalataya, naglaan si Jehova ng isang bara- 
kong tupa, na nasabit sa palumpungan sa bundok 
at siyang maihahandog bilang handog na sinusu- 
nog kahalili ni Isaac. (Gen 22:9-14) Sa gayon, si 
Abraham, palibhasa'y iniisip niya “na magagawa ng 
Diyos na ibangon siya kahit mula sa mga patay,” ay 
tumanggap kay Isaac mula sa mga patay “sa maka- 
talinghagang paraan.”---Heb 11:17-19. 

Pinatunayan ng madulang pangyayaring ito hin- 
di lamang ang pananampalataya at pagkamasunu- 
rin ni Abraham kundi pati rin yaong sa kaniyang 
anak na si Isaac. Ayon sa tradisyong Judio, na iniu- 
lat ni Josephus, si Isaac ay 25 tadng gulang nang 
panahong iyon. Anuman ang kalagayan, mayroon 
na siyang sapat na gulang at lakas upang maka- 
pagpasan ng maraming kahoy paakyat ng bundok. 
Kaya maaari sana siyang manlaban sa kaniyang 
125-ta6ng-gulang na ama nang tatalian na siya nito 
kung nais niyang maghimagsik laban sa mga utos 
ni Jehova. (Jewish Antiquities, I, 227 [xiii, 2]) Sa ha- 
lip, nagpasakop si Isaac at hinayaan ang kaniyang 
ama na ipagpatuloy na ihandog siya bilang hain ka- 
suwato ng kalooban ng Diyos. Dahil sa pagtatanghal 
ni Abraham ng kaniyang pananampalataya, inulit 
at pinalawak ni Jehova ang kaniyang tipan kay 
Abraham, na isinalin naman ng Diyos kay Isaac 
pagkamatay ng ama ni Isaac.---Gen 22:15-18, 26:1- 
5: Ro 9:7: San 2:21. 

Higit na mahalaga, isang dakilang makahulang 
larawan ang isinadula roon, anupat ipinakita kung 
paanong sa takdang panahon ay kusang-loob na ia- 
alay ni Kristo Jesus, na Lalong Dakilang Isaac, ang 
kaniyang buhay-tao bilang ang Kordero ng Diyos 
para sa kaligtasan ng sangkatauhan.---Ju 1:29, 36, 
3:16. 

Pag-aasawa at Pamilya. Pagkamatay ng ina 
ni Isaac, naisip ng kaniyang ama na panahon na 
para mag-asawa ang kaniyang anak. Gayunman, 
determinado si Abraham na huwag makapag-asawa 
si Isaac ng isang paganong Canaanita. Kaya, sa ila- 
lim ng patriyarkal na kaayusan, isinugo ni Abraham 
sa mga kamag-anak niya sa Mesopotamia ang kani- 
yang pinagkakatiwalaang lingkod sa sambahayan 
upang pumili ng isang babae na lahing Semitiko na 
sumasamba rin sa Diyos ni Abraham na si Jehova. 
--Gen 24:1-9. 

Ang atas ay talagang magtatagumpay, sapagkat 
sa pasimula pa lamang ay lubusan nang ipinaubaya 
sa mga kamay ni Jehova ang pagpili. Ayon sa kina- 
labasan, ang pinsan ni Isaac na si Rebeka ang pini- 
li ng Diyos, at kusang-loob naman nitong iniwan 
ang kaniyang mga kamag-anak at pamilya upang 
sumama sa pulutong pabalik sa lupain ng Negeb 


ISAAC 


kung saan nakatira si Isaac. Inilahad ng ulat ang 
pagkikita ng dalawa sa unang pagkakataon at saka 
sinabi: “Pagkatapos ay dinala siya ni Isaac sa tolda ni 
Sara na kaniyang ina. Sa gayon ay kinuha niya si 
Rebeka at ito ay naging kaniyang asawa: at inibig 
niya ito, at si Isaac ay nakasumpong ng kaaliwan 
matapos na mawala ang kaniyang ina.” (Gen 24:10- 
67) Yamang ang edad noon ni Isaac ay 40, naganap 
ang kasal noong 1878 B.C.E.---Gen 25:20. 

Batay sa kasaysayan ni Isaac, makikita natin na 
nanatiling baog si Rebeka sa loob ng 20 taon. Nag- 
bigay ito kay Isaac ng pagkakataon na ipakita kung 
siya, tulad ng kaniyang ama, ay nananampalataya 
sa pangako ni Jehova na pagpapalain ang lahat ng 
pamilya sa lupa sa pamamagitan ng isang binhi na 
di-pa-naisisilang, at talagang ipinakita niya ito sa 
pamamagitan ng patuloy na pamamanhik kay Jeho- 
va na bigyan siya ng anak. (Gen 25:19-21) Gaya ng 
nangyari sa kaniya noon, muling natanghal na ang 
binhing ipinangako ay darating, hindi sa pamama- 
gitan ng likas na takbo ng mga pangyayari, kundi 
tanging sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jeho- 
va. (Jos 24:3, 4) Sa wakas, noong 1858 B.C.E., sa 
edad na 60, binigyan si Isaac ng dobleng pagpapala 
nang magkaanak siya ng kambal, sina Esau at Ja- 
cob.---Gen 25:22-26. 

Dahil sa isang taggutom, inilipat ni Isaac ang ka- 
niyang pamilya sa Gerar na nasa teritoryong Fi- 
listeo, anupat sinabihan siya ng Diyos na huwag 
bumaba sa Ehipto. Noong pagkakataong iyon ay pi- 
nagtibay ni Jehova ang kaniyang layunin na tuparin 
ang Abrahamikong pangako sa pamamagitan ni 
Isaac at inulit ang mga kundisyon nito: “Pararami- 
hin ko ang iyong binhi tulad ng mga bituin sa langit 
at ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupaing 
ito, at sa pamamagitan ng iyong binhi ay tiyak na 
pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa ang kanilang 
sarili.”---Gen 26:1-6, Aw 105:8, 9. 

Sa lupaing Filisteong ito na di-gaanong palakaibi- 
gan, si Isaac, tulad ng kaniyang amang si Abraham, 
ay gumamit ng estratehiya sa pagsasabing ang ka- 
niyang asawa ay kapatid niya. Nang maglaon, ang 
pagpapala ni Jehova kay Isaac ay kinainggitan ng 
mga Filisteo, anupat kinailangan niyang lumipat, 
una ay sa agusang libis ng Gerar, at pagkatapos ay 
sa Beer-sheba, sa dulo ng tigang na rehiyon ng Ne- 
geb. Habang naroroon, ang dating napopoot na mga 
Filisteo ay humiling kay Isaac ng “isang sumpaang 
pananagutan,” o kasunduang pangkapayapaan, sa- 
pagkat gaya ng kinilala nila, “Ikaw ngayon ang pi- 
nagpala ni Jehova.” Sa dakong ito nakahukay ng tu- 
big ang kaniyang mga tauhan at tinawag ito ni Isaac 
na Siba. “Iyan ang dahilan kung bakit ang pangalan 
ng lunsod ay Beer-sheba [nangangahulugang “Ba- 
lon ng Sumpa: o, Balon ng Pito”], hanggang sa araw 
na ito.”---Gen 26:7-33, tingnan ang BEER-SHEBA. 


1090 


Sa mula't sapol ay kinagigiliwan ni Isaac si Esau, 
sapagkat ito ay isang mangangaso at isang lalaki sa 
parang, at nangangahulugan ito ng pinangasong 
pagkain sa bibig ni Isaac. (Gen 25:28) Kaya nang 
malabung-malabo na ang kaniyang paningin at na- 
darama niyang hindi na siya magtatagal, naghanda 
si Isaac na ibigay kay Esau ang pagpapala sa panga- 
nay. (Gen 27:1-4) Walang nakaaalam kung batid 
niya na ipinagbili ni Esau ang pagkapanganay sa ka- 
patid nito na si Jacob at kung nakalimutan na niya 
ang itinalaga ng Diyos bago ipanganak ang dala- 
wang bata, na “ang nakatatanda ay maglilingkod 
sa nakababata.” (Gen 25:23, 29-34) Anuman ang 
kalagayan, naalaala iyon ni Jehova, at pati ni Rebe- 
ka, na mabilis na nagsaayos ng mga bagay-bagay 
upang si Jacob ang tumanggap ng pagpapala. Nang 
matuklasan ni Isaac ang isinagawang pakana, tu- 
manggi siyang baguhin ang maliwanag na kalooban 
ni Jehova hinggil sa bagay na iyon. Inihula rin ni 
Isaac na si Esau at ang kaniyang mga inapo ay ma- 
nanahanang malayo sa matatabang bukid, mabu- 
buhay sa pamamagitan ng tabak, at sa dakong huli 
ay babaliin nila ang pamatok ng pagkaalipin kay Ja- 
cob mula sa kanilang leeg.--Gen 27:5-40, Ro 9:10- 
13; tingnan ang EsAu. 

Pagkatapos nito, pinapunta ni Isaac si Jacob sa Pa- 
dan-aram upang makatiyak na hindi ito mag-aasa- 
wa ng isang babaing Canaanita, gaya ng ginawa ng 
kapatid niyang si Esau na nakapighati sa kaniyang 
mga magulang. Nang bumalik si Jacob pagkalipas 
ng maraming taon, si Isaac ay naninirahan na sa Ki- 
riat-arba, samakatuwid ay sa Hebron, sa maburol 
na lupain. Dito, noong 1738 B.C.E., ang taon bago 
ginawang punong ministro ng Ehipto ang kaniyang 
apo na si Jose, ay namatay si Isaac sa edad na 180, 
"matanda na at puspos ng mga araw.” Inilibing si 
Isaac sa yungib ng Macpela na pinaglibingan sa 
kaniyang mga magulang at asawa, na nang da- 
kong huli ay pinaglibingan din sa kaniyang anak na 
si Jacob.--Gen 26:34, 35; 27:46: 28:1-5: 35:27-29, 
49:29-32. 

Kahulugan ng Iba Pang Pagtukoy kay Isaac. 
Sa buong Bibliya, si Isaac ay napakaraming beses na 
binabanggit sa pamilyar na pananalitang “Abra- 
ham, Isaac at Jacob.” Kung minsan, ang puntong ti- 
nutukoy ay hinggil kay Jehova bilang ang Diyos na 
sinamba at pinaglingkuran ng mga patriyarkang ito. 
(Exo 3:6, 16, 4:5: Mat 22:32, Gaw 3:13) Sa ibang pag- 
kakataon naman, ang itinatawag-pansin ay ang ti- 
pan na pinagtibay ni Jehova sa kanila. (Exo 2:24, 
Deu 29:13, 2Ha 13:23) Ginamit din ni Jesus ang pa- 
nanalitang ito sa makatalinghagang paraan. (Mat 
8:11) Sa isang pagkakataon, si Isaac, ang ninunong 
patriyarka, ay binanggit sa isang paralelismong He- 
breo kasama ng kaniyang mga inapo, ang bansang 
Israel.--Am 7:9, 16. 


1091 


Si Isaac bilang ang binhi ni Abraham ay lumara- 
wan kay Kristo, na sa pamamagitan niya ay dara- 
ting ang walang-hanggang mga pagpapala. Gaya 
ng nasusulat: “Ngayon ang mga pangako ay sinali- 
ta kay Abraham at sa kaniyang binhi. Hindi nito si- 
nasabi: 'At sa mga binhi, gaya ng sa marami, kun- 
di gaya ng sa iisa: “At sa iyong binhi,’ na si Kristo.” 
At kung palalawakin ang pagkakapit, si Isaac ay lu- 
marawan din doon sa mga “kay Kristo,” na “talaga 
ngang binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon 
sa isang pangako.” (Gal 3:16, 29) Bukod diyan, ang 
dalawang bata, sina Isaac at Ismael, kasama ang 
kani-kanilang ina, “ay nagsisilbing isang makasagi- 
sag na drama.” Samantalang ang likas na Israel (tu- 
lad ni Ismael) “ay talagang ipinanganak ayon sa la- 
man,” yaong mga bumubuo sa espirituwal na Israel 
“ay mga anak na nauukol sa pangako gaya rin ni 
Isaac.”--Gal 4:21-31. 

Si Isaac ay kabilang din sa 'ganito kalaking ulap 
ng mga saksi na nakapalibot sa atin, sapagkat kasa- 
ma rin siya sa mga “naghihintay sa lunsod na may 
tunay na mga pundasyon, na ang tagapagtayo at 
maygawa ng lunsod na ito ay ang Diyos.'---Heb 
12:1: 11:9, 10, 13-16, 20. 


ISACAR [Siya ay Kabayaran [samakatuwid nga, 
isang taong nagdadala ng kabayaran]. 

1. Ang ikasiyam na anak ni Jacob at ang ikalima 
sa pitong anak ni Lea na ipinanganak sa Padan- 
aram. Itinuring ni Lea na ang anak na ito ay gan- 
timpala o kabayaran mula kay Jehova sa pagpapa- 
hintulot niyang magkaanak ang kaniyang alilang 
babae sa kaniyang asawa noong panahong siya ay 
baog.---Gen 29:32-30:21; 35:23, 26, 1Cr 2:1. 

Maaaring walong taong gulang si Isacar nang 
lumipat ang kaniyang pamilya sa Canaan noong 
1761 B.C.E. Pagkatapos nito ay wala nang binanggit 
tungkol sa kaniyang buhay bukod sa nakaulat na 
mga pangyayari kung saan nakibahagi siya bilang 
isa sa “mga anak ni Jacob.” (Gen 34:5-7, 13, 27, 
37:3-27, 42:1-3, 45:15) Noong 1728 B.C.E., nang si 
Isacar ay mga 41 taong gulang, lumipat siya sa 
Ehipto kasama ng kaniyang mga anak na sina Tola, 
Puva (Pua), lob (Jasub), at Simron bilang bahagi 
ng ‘pitumpung kaluluwa” sa sambahayan ni Jacob. 
--Gen 46:13, 27: Exo 1:1-3, 1Cr 7:1. 

Noong mamamatay na si Jacob, si Isacar ang 
ika-6 sa 12 anak na pinagpala ng kaniyang ama: “Si 
Isacar ay isang asnong matitibay ang buto, na na- 
kahiga sa dalawang supot ng siya. At makikita niya 
na ang pahingahang-dako ay mabuti at na ang lu- 
pain ay kaiga-igaya, at iyuyukod niya ang kaniyang 
balikat upang magdala ng mga pasanin at mapapa- 
sailalim siya sa mapang-aliping puwersahang pag- 
tatrabaho.” (Gen 49:14, 15) Nang bigkasin ni Jacob 
ang pagpapalang ito, hindi lamang niya itinampok 


ISACAR 


ang ilang indibiduwal na katangian at mga pangya- 
yari sa personal na buhay ni Isacar kundi, gaya ng 
mga pagpapalang iginawad sa mga kapatid nito, ini- 
hula rin ni Jacob ang mga ugali at paggawi ng tribo 
na ipamamalas ng mga inapo ni Isacar sa hinaharap 
“sa huling bahagi ng mga araw. "---Gen 49:1. 

2. Isa sa 12 tribo ng Israel, mga inapo ni Jacob sa 
pamamagitan ng kaniyang anak na si Isacar. 

Nang kunin ang unang sensus pagkaalis sa Ehip- 
to, ang bilang ng matitipunong lalaki sa tribong ito 
mula 20 taong gulang at pataas na may kakaya- 
hang makipagdigma ay 54,400. (Bil 1:17-19, 28, 
29) Pagkaraan ng mga 39 na taon, ipinakikita ng 
isang kahawig na sensus na ang mga rehistrado ng 
tribo ay umabot nang 64,300, at noong panahon ni 
David ay may bilang na 87,000 ang hukbong pan- 
digma. (Bil 26:23-25, 1Cr 7:5) May 200 pangulo ng 
tribo na pumaroon sa Hebron noong 1070 B.C.E. 
nang si David ay gawing 'hari sa buong Israel." 
- 1Cr 12:23, 32, 38. 

Sa kaayusan ng kampo sa malaking ilang, ang 
mga pamilya ni Isacar, kasama ang kanilang kapa- 
tid sa ina na tribo ni Zebulon, ay nasa gilid ng Juda 
sa S panig ng tabernakulo (Bil 2:3-8): kapag huma- 
hayo, ang tatlong-tribong pangkat na ito ang inata- 
sang manguna. (Bil 10:14-16) Sa mga pagpapalang 
binigkas ni Moises bilang pamamaalam sa mga tri- 
bo, pinagsama niya ang Isacar at Zebulon (Deu 
33:18), ngunit pagkaraan ng ilang taon ay nagkahi- 
walay ang mga ito nang hatiin sa dalawang pang- 
kat ang mga tribo noong iparinig sa kanila ang 
pagbasa sa mga pagpapala at mga sumpa ng Ka- 
utusan sa pagitan ng mga bundok ng Gerizim 
at Ebal.--Deu 27:11-13, Jos 8:33-35, tingnan ang 
EBAL, BUNDOK. 

Nang hati-hatiin ang Lupang Pangako, ang Isacar 
ang ikaapat na tribong napili sa pamamagitan ng 
palabunutan upang tumanggap ng mana nito, na 
ang kalakhang bahagi ay nasa matabang Libis ng 
Jezreel. Ang hangganan ng Isacar ay ang mga teri- 
toryo ng tribo nina Zebulon at Neptali sa H, ang 
Ilog Jordan sa S, ang teritoryo ng Manases sa T, at 
ang isang bahagi ng lupain ng Aser sa K. Ang Bun- 
dok Tabor ay nasa hilagaang hangganan nito na ka- 
tabi ng Zebulon, samantalang ang lunsod ng Megi- 
do ay malapit sa TK hanggahan nito at ang Bet-sean 
ay nasa TS hangganan nito. Sa loob ng teritor- 
yong ito ay maraming Canaanitang lunsod kasama 
ang kani-kanilang sakop na pamayanan. (Jos 17:10, 
19:17-23) Ayon sa pagpapala ni Moises, sa piling li- 
bis na ito ay ‘nagsaya sa kanilang mga tolda” ang 
tribo ni Isacar.---Deu 33:18. 

Maliwanag na ang paghahambing sa anak ni Jacob 
na si Isacar sa “isang asnong matitibay ang buto” ay 
tumutukoy sa isang katangiang mababanaag din sa 


ISAIAS 


tribong nagmula sa kaniya. (Gen 49:14, 15) Ang lu- 
paing nakaatas sa kanila ay talagang “kaiga-igaya,” 
isang matabang bahagi ng Palestina na angkop sa 
agrikultura. Waring malugod na tinanggap ng Isa- 
car ang mabigat na trabahong nasasangkot sa ga- 
yong gawain. Ang pagkukusang-loob ay ipinahihi- 
watig ng “pagyuyukod niya ng kaniyang balikat 
upang magdala ng mga pasanin. Kaya bagaman 
ang tribo ay hindi naman partikular na namumu- 
kod-tangi, maliwanag na maaari itong papurihan 
dahil sa pagtanggap nito sa pasan na nauukol sa ka- 
niya. 

Ang ilang lunsod na nasa lupaing pag-aari ng Isa- 
car ay itinalaga bilang mga nakapaloob na lunsod 
ng kalapit na tribo ni Manases, lakip na rito ang pro- 
minenteng mga lunsod ng Megido at Bet-sean. (Jos 
17:11) Maraming bayan sa teritoryo nito, kasama 
ang nakapalibot na mga pastulan ng mga ito, ang 
ibinukod din para sa tribo ni Levi. (Jos 21:6, 28, 29: 
1Cr 6:62, 71-73) Nang maglaon, inilaan ng Isacar 
ang bahagi nito (isang ikalabindalawa ng taunang 
pangangailangan) para sa panustos ng sambahayan 
ni Solomon.---1Ha 4:1, 7, 17. 

Sa mga prominenteng indibiduwal na mula kay 
Isacar ay kabilang si Igal, ang tiktik na pinili ng tri- 
bo na kasama sa mga nagpayo sa Israel na huwag 
pumasok sa Lupang Pangako. (Bil 13:1-3, 7, 31-33) 
Bilang mga pinuno ng tribo, si Netanel ay nagling- 
kod pagkatapos ng Pag-alis (Bil 1:4, 8: 7:18; 10:15), si 
Paltiel naman ay nang pumasok ang Israel sa Lu- 
pang Pangako (Bil 34:17, 18, 26), at si Omri ay 
noong panahon ng paghahari ni David.--ICr 27: 
18, 22. 

Ang Isacar ay binanggit na kabilang sa mga su- 
muporta kay Hukom Barak nang lupigin nito ang 
mga hukbo ni Jabin sa ilalim ni Sisera. (Huk 4:2; 
5:15) Nang maglaon, sa loob ng 23 taon, si Tola ng 
tribo ni Isacar ay naging isa sa mga hukom ng Is- 
rael. (Huk 10:1, 2) Pagkatapos na mahati ang kaha- 
rian, si Baasa ng Isacar ang naging ikatlong tagapa- 
mahala ng hilagang kaharian. Pinatay ng balakyot 
na si Baasa ang kaniyang hinalinhan upang maku- 
ha ang trono at nagpuno siya sa loob ng 24 na 
taon. (1Ha 15:27, 28, 33, 34) Pagkaraan ng mga 
200 taon, inanyayahan ni Hezekias na hari ng Juda 
yaong mga kabilang sa hilagang kaharian upang 
makisama sa pagdiriwang ng Paskuwa, at marami 
mula sa Isacar ang tumugon at naglakbay patu- 
ngong Jerusalem para sa okasyong iyon.---2Cr 30: 
1, 13, 18-20. 

Sa mga aklat ng Ezekiel at Apocalipsis, ang Isacar 
ay binanggit kasama ng iba pang mga tribo at, ya- 
mang makahula ang mga pangitaing iyon, maliwa- 
nag na mayroon itong makasagisag na kahulugan. 
--Fze 48:25, 26, 33; Apo 7:7. 


1092 


3. Isang Levitang bantay ng pintuang-daan, ika- 
pitong anak ng Korahitang si Obed-edom. Si Isacar, 
kasama ang kaniyang mga kamag-anak, ay inata- 
sang magbantay sa dakong T ng santuwaryo sa Je- 
rusalem.— 1Cr 26:1-5, 13, 15. 


ISAIAS [Pagliligtas ni Jehova]. Isang propeta, 
ang anak ni Amoz (hindi ang propetang si Amos). 
Naglingkod siya sa Juda at Jerusalem noong mga 
araw ng mga haring sina Uzias, Jotam, Ahaz, at He- 
zekias ng Juda. (Isa 1:1) Ang mga haring sina Peka 
at Hosea ang namamahala sa hilagang kaharian ng 
Israel, na nagwakas noong 740 B.C.E., sa panahon 
ng paglilingkod ni Isaias bilang propeta. Ang mga 
propetang kapanahon niya ay sina Mikas, Oseas, at 
Oded. Maliwanag na sinimulan ni Isaias ang kani- 
yang panghuhula nang mas huli kaysa kay Oseas at 
bago nagsimula si Mikas.---2Cr 28:9; Os 1:1; Mik 1:1. 

Noong panahong naglilingkod si Isaias bilang pro- 
peta sa Juda, lalo na noong mga araw ni Ha- 
ring Ahaz, ang kalagayan ng kaharian sa moral ay 
napakasama. Puno ito ng paghihimagsik kapuwa ng 
mga prinsipe at ng bayan, at sa paningin ni Jehova 
ay may sakit ang bansa sa puso at sa ulo. Ang mga 
tagapamahala ay tinawag na “mga diktador ng So- 
doma” at ang bayan ay inihalintulad sa “bayan ng 
Gomorra.” (Isa 1:2-10) Patiunang sinabihan si Isaias 
na ang mga tainga ng mga ito ay magiging bingi. 
Sinabi ni Jehova na magpapatuloy ang kalagayang 
ito hanggang sa ang bansa ay mawasak at “isang 
ikasampu” lamang, “isang binhing banal,” ang ma- 
titirang gaya ng tuod ng isang dambuhalang pu- 
nungkahoy. Tiyak na ang gawaing panghuhula ni 
Isaias ay nakaaliw at nakapagpatibay sa pananam- 
palataya ng maliit na bilang na iyon, bagaman ang 
iba pa sa bansa ay tumangging magbigay-pansin. 
-Isa 6:1-13. 

Bagaman ang Juda ang pinagtuunan ni Isaias ng 
pansin, bumigkas din siya ng mga hula tungkol sa 
Israel at sa mga bansa sa palibot, yamang may ka- 
ugnayan ang mga ito sa kalagayan at kasaysayan 
ng Juda. Naglingkod siya nang mahabang panahon 
sa katungkulan ng propeta, na nagpasimula noong 
mga 778 B.C.E., nang mamatay si Haring Uzias, 
o posibleng mas maaga pa, at nagpatuloy pa nang 
ilang panahon pagkaraan ng ika-14 na taon ng pag- 
hahari ni Hezekias (732 B.C.E.).--Isa 36:1, 2, 37: 
37, 38. 

Ang Pamilya ni Isaias. May asawa si Isaias. 
Ang kaniyang asawa ay tinatawag na “propetisa” 
(Isa 8:3), na waring nangangahulugan ng higit pa sa 
pagiging asawa ng isang propeta. Maliwanag, tulad 
ni Debora noong panahon ng mga Hukom at tulad 
ni Hulda noong panahon ng paghahari ni Josias, 
nagkaroon siya ng atas ng panghuhula mula kay Je- 
hova.---Huk 4:4; 2Ha 22:14. 


1093 


Binabanggit sa Bibliya ang mga pangalan ng da- 
lawang anak na lalaki ni Isaias, na ibinigay sa kani- 
ya na gaya ng “mga tanda at gaya ng mga himala 
sa Israel.” (Isa 8:18) Si Sear-jasub ay malaki na no- 
ong mga araw ni Ahaz upang masamahan ang ka- 
niyang ama nang maghatid ito ng isang mensa- 
he sa haring iyon. Ang pangalang Sear-jasub ay 
nangangahulugang “Isang Nalabi Lamang (Yaong 
mga Nalalabi) ang Babalik.” Ang pangalang ito ay 
makahula sa dahilang, kung paanong talagang bi- 
nigyan ng gayong pangalan ang isang anak na la- 
laking ipinanganak kay Isaias, gayundin na sa ka- 
launan ay ibabagsak ang kaharian ng Juda at isang 
nalabi lamang ang babalik pagkaraan ng isang 
yugto ng pagkatapon. (Isa 7:3: 10:20-23) Ang pag- 
balik na ito ng isang munting nalabi ay naganap 
noong 537 B.C.E. nang magpalabas si Haring Ciro 
ng Persia ng isang batas na nagpapalaya sa kanila 
mula sa Babilonya pagkaraan ng 70-ta6dng pagkata- 
pon.--2Cr 36:22, 23: Ezr 1:1: 2:1, 2. 

Isa pang anak na lalaki ni Isaias ang pinanganlan 
bago ito ipaglihi, at ang pangalan ay isinulat sa 
isang tapyas at pinatotohanan ng mapagkakatiwa- 
laang mga saksi. Lumilitaw na pinanatili itong li- 
him hanggang sa maisilang ang anak na lalaki, 
noong maaari nang humarap ang mga saksi at 
magpatotoo na inihula ng propeta ang kapangana- 
kang iyon, anupat pinatutunayan na may makahu- 
lang kahulugan ang bagay na iyon. Sa utos ng 
Diyos, ang bata ay pinanganlang Maher-salal-has- 
baz, nangangahulugang “Magmadali, O Samsam! 
Nagmadali Siya Patungo sa Darambungin, o, Nag- 
mamadali Patungo sa Samsam, Nagmadali Siya Pa- 
tungo sa Darambungin.” Inihula na bago matutong 
tumawag ang anak na lalaking ito ng, “Ama ko!” at 
“Ina ko!" maaalis ang banta sa Juda na umiiral da- 
hil sa pagsasabuwatan ng Sirya at ng sampung- 
tribong kaharian ang Israel.---Isa 8:1-4. 

Ipinahiwatig ng hula na malapit nang dumating 
sa Juda ang kaginhawahan, dumating nga ang ka- 
ginhawahan nang hadlangan ng Asirya ang kam- 
panya ni Haring Rezin ng Sirya at ni Haring Peka ng 
Israel laban sa Juda. Nabihag ng mga Asiryano ang 
Damasco at, nang maglaon, noong 740 B.C.E., si- 
namsaman at winasak nila ang kaharian ng Israel, 
anupat lubusang tinupad ang makahulang kahulu- 
gan ng pangalan ng bata. (2Ha 16:5-9: 17:1-6) Ngu- 
nit sa halip na magtiwala kay Jehova, sinikap ni Ha- 
ring Ahaz na hadlangan ang banta ng Sirya at 
Israel, anupat sinuhulan ang hari ng Asirya upang 
matamo ang proteksiyon nito. Dahil dito, pinahintu- 
lutan ni Jehova na ang Asirya ay maging isang ma- 
laking banta sa Juda at aktuwal itong bumaha sa 
lupain hanggang sa Jerusalem mismo, gaya ng ibi- 
nabala ni Isaias.--Isa 7:17-20. 


ISAIAS 


Maraming beses na nagsalita si Isaias tungkol sa 
“mga tanda” na ibibigay ni Jehova, kabilang na sa 
mga ito ang kaniyang dalawang anak na lalaki at, sa 
isang pagkakataon, si Isaias mismo. Inutusan siya ni 
Jehova na lumakad nang hubad at nakatapak sa 
loob ng tatlong taon bilang isang tanda at isang pa- 
latandaan laban sa Ehipto at laban sa Etiopia, na na- 
ngangahulugang dadalhing bihag ang mga ito ng 
hari ng Asirya.--Isa 20:1-6, ihambing ang Isa 7:11, 
14: 19:20, 37:30, 38:7, 22; 55:13, 66:19. 

Mga Hula Hinggil sa Pagkakatapon at Pagsa- 
sauli. Nagkapribilehiyo rin si Isaias na ihula na 
hindi ang Asirya ang bansang magpapaalis sa mga 
hari ng Juda mula sa trono at wawasak sa Jeru- 
salem, kundi ang Babilonya. (Isa 39:6, 7) Noong 
panahong bahain ng Asirya ang Juda “hanggang sa 
leeg,” inihatid ni Isaias ang nakaaaliw na mensahe 
kay Haring Hezekias na hindi makapapasok sa lun- 
sod ang mga hukbong Asiryano. (Isa 8:7, 8) Tinu- 
pad ni Jehova ang Kaniyang salita nang magsugo 
siya ng isang anghel na pumuksa sa 185,000 sa ma- 
kapangyarihang mga lalaki at mga lider ng huk- 
bong Asiryano, sa gayon ay iniligtas ang Jerusalem. 
--2Cr 32:21. 

Tiyak na ang nagdulot kay Isaias ng pinakamala- 
king kagalakan ay ang pribilehiyong ipinagkaloob sa 
kaniya ni Jehova na salitain at isulat ang maraming 
hula hinggil sa pagsasauli ng kaniyang minamahal 
na Jerusalem. Bagaman pahihintulutan ni Jehova 
na yumaon ang bayan sa pagkatapon sa Babilonya 
dahil sa paghihimagsik at pagsalansang laban sa ka- 
niya, sa kalaunan ay hahatulan ng Diyos ang Babi- 
lonya dahil kumilos ito taglay ang mapaminsalang 
saloobin at balak nitong panatilihing bihag ang ba- 
yan ng Diyos magpakailanman. Maraming hula ni 
Isaias ang tungkol sa hatol ng Diyos laban sa Babi- 
lonya at sa pagiging tiwangwang na kaguhuan nito 
sa hinaharap, anupat hindi na muling itatayo.---Isa 
45:1, 2: kab 13, 14, 46-48. 

Ang mga hula ng pagsasauli na masusumpungan 
sa buong aklat ni Isaias ay nagtatampok sa di-sana- 
nararapat na kabaitan at awa ni Jehova sa kaniyang 
bayan at sa buong sangkatauhan. Inihuhula ng mga 
ito ang panahon kapag ang Jerusalem ay itataas sa 
isang bagong katayuan sa harap ni Jehova, isang 
kaluwalhatiang makikita ng lahat ng bansa, at ka- 
pag siya ay magiging isang pagpapala sa lahat ng 
mga bansa. Ang Jerusalem ay aktuwal na isinauli at 
muling itinayo at pinagpala dahil sa presensiya roon 
ng Mesiyas, na “nagpasikat ng liwanag sa buhay at 
kawalang-kasiraan sa pamamagitan ng mabuting 
balita.” (2Ti 1:10) Ang pagsasauli ng Jerusalem ay 
mayroon ding mas malaki at mas dakilang katupa- 
ran sa hinaharap.---Ro 15:4: 1Co 10:11, Gal 4:25, 26. 

Mga Epekto ng Gawain ni Isaias. Isinulat 
ni Isaias hindi lamang ang aklat ng Bibliya na 


ISAIAS, AKLAT NG 


nagtataglay ng kaniyang pangalan kundi maliwa- 
nag na pati ang isang aklat ng kasaysayan, ang mga 
pangyayari kay Haring Uzias, na tiyak na naging 
bahagi ng opisyal na mga rekord ng bansa. (2Cr 
26:22) Dahil sa tapat na pagsasagawa ni Isaias ng 
gawaing panghuhula na iniatas ni Jehova, nagkaro- 
on siya ng malaking impluwensiya sa kasaysayan 
ng bansa, lalo na bilang resulta ng kaniyang pagpa- 
payo at pagpatnubay sa matuwid na si Haring He- 
zekias. Gayundin, marami sa mga hula ni Isaias ang 
may mas malaking katuparan sa Mesiyas at sa Ka- 
harian nito. Ang aklat ni Isaias ay maraming beses 
na sinipi o tinukoy sa Kristiyanong Griegong Kasu- 
latan. Sa maraming pagkakataon, ikinakapit ng mga 
Kristiyanong manunulat ang mga hula ni Isaias kay 
Jesu-Kristo o binabanggit nila ang katuparan ng ka- 
niyang mga hula sa kanilang panahon. 


ISAIAS, AKLAT NG. Dinadakila ng aklat ng 
Isaias si Jehova sa katangi-tanging paraan bilang 
“ang Banal ng Israel,” anupat ikinakapit sa kaniya 
ang pananalitang ito nang may kabuuang 25 ulit. 
Gayundin, buong-linaw nitong itinatawag-pansin 
ang Mesiyas, o ang Pinahiran, ni Jehova na sa pa- 
mamagitan niya'y matatamo ng bayan ng Diyos 
ang kaligtasan. 

Sa kauna-unahang talata ng aklat ng Isaias, bina- 
banggit na ang nilalaman nito ay “pangitain ni Isa- 
ias na anak ni Amoz na nakita niya may kinalaman 
sa Juda at sa Jerusalem.” Kaya bagaman ang aklat 
ay naglalaman ng makahulang mga pananalita may 
kinalaman sa maraming bansa, hindi dapat malasin 
ang mga ito bilang isang koleksiyon ng di-magkaka- 
ugnay na mga kapahayagan may kinalaman sa mga 
bansang iyon. Sa halip, ang mga ito ay sunud-sunod 
na mga hula na tuwirang nakaapekto sa Juda at Je- 
rusalem. 

Tagpo sa Kasaysayan. Sinasabi sa atin ng Isa- 
ias 1:1 na nakita ni Isaias ang mga bagay na ito sa 
pangitain noong mga araw nina Uzias, Jotam, Ahaz, 
at Hezekias, mga hari ng Juda. Ito'y isang yugto ng 
matinding internasyonal na tensiyon at isang pana- 
hon kung kailan ang mga saloobing nauugnay sa 
huwad na relihiyon ay nakaapekto nang malaki sa 
mga tao ng Juda. Noong bandang pasimula ng ga- 
wain ni Isaias, si Haring Uzias ay namatay na isang 
ketongin dahil may-kapangahasan niyang ginam- 
panan ang tungkulin ng saserdote. (2Cr 26:16, 19- 
21) Iniuulat na noong panahon ng paghahari ng 
anak ni Uzias na si Jotam, bagaman ginawa ng ha- 
ring ito ang tama, 'ang bayan ay gumagawi pa rin 
nang kapaha-pahamak.'--2Cr 27:2, 2Ha 15:34. 

Sinundan naman siya ni Haring Ahaz, na sa loob 
ng 16 na taon ay nagpakita ng masamang halimba- 
wa sa bansa, anupat nagsagawa ng pagsamba kay 
Baal lakip ang mga ritwal nito ng paghahain ng tao. 


1094 


Umiiral noon ang “malaking kawalang-katapatan 
kay Jehova.” (2Cr 28:1-4, 19) Noong panahong iyon, 
kinubkob ng magkaalyadong mga hari ng Sirya at 
Israel ang Jerusalem. Kaya naman si Ahaz, bilang 
pagwawalang-bahala sa payo ni Isaias na propeta, 
ay nagsugo kay Tiglat-pileser III, ang hari ng Asir- 
ya, para humingi ng tulong na pangmilitar. (2Ha 
16:5-8: Isa 7:1-12) Sa gayon ay laman ang ginawa 
ni Ahaz na kaniyang bisig, anupat tumalikod kay Je- 
hova ang kaniyang puso.” (Jer 17:5) Sumang-ayon 
ang Asirya na makipag-alyansa, ngunit, sabihin pa, 
pangunahin itong interesado sa pagpapalawak ng 
sarili nitong kapangyarihan. Nabihag ng hukbong 
Asiryano ang Damasco ng Sirya at lumilitaw na di- 
nala nito sa pagkatapon ang mga mamamayan ng 
apostatang Israel na naninirahan sa S ng Jordan. 
— 1Cr 5:26. 

Sa kalaunan, nang hindi magbayad ng tributo ang 
Samaria, kinubkob din iyon at ang mga tumatahan 
doon ay ipinatapon. (2Ha 16:9; 17:4-6; 18:9-12) Sa 
gayon ay nagwakas ang sampung-tribong kaharian 
at naiwan ang Juda na napalilibutan ng mga ban- 
sang Gentil. Nang maglaon, ipinagpatuloy ng mga 
tagapamahalang Asiryano ang mga operasyong mi- 
litar sa K, anupat sinalakay ang mga lunsod ng Juda 
at ng nakapalibot na mga bansa. Hiningi pa nga ni 
Senakerib ang pagsuko ng Jerusalem. Ngunit nag- 
bago na ang situwasyon doon sa ilalim ng paghaha- 
ri ni Hezekias. Nagtiwala si Hezekias kay Jehova, at 
sumakaniya si Jehova.—2Ha 18:5-7; Isa kab 36, 37. 

Sinimulan ni Isaias ang paglilingkod niya bilang 
propeta noong panahon ng paghahari ni Uzias, na 
nagsimulang mamahala noong 829 B.C.E., at nag- 
patuloy siya bilang propeta hanggang noong pana- 
hon ng paghahari ni Hezekias, na natapos noong 
mga 717 B.C.E. Tinutukoy ng Isaias, kabanata 6, ta- 
lata 1, ang ‘taon ng pagkamatay ni Haring Uzias' 
(mga 778 B.C.E.) bilang ang panahon kung kailan ti- 
nanggap ni Isaias ang atas mula kay Jehova na na- 
katala sa kabanatang iyon, bagaman posible na iti- 
nala niya ang naunang impormasyon bago pa ang 
panahong iyon. Binabanggit naman ng kabanata 36, 
talata 1 ang “ikalabing-apat na taon ni Haring Heze- 
kias” (732 B.C.E.), nang si Senakerib ay magpadala 
ng isang hukbo laban sa Jerusalem at pagkatapos ay 
mapaurong. Bukod pa sa pag-uulat hinggil sa ban- 
tang pagkubkob at sa pagliligtas sa Jerusalem, inila- 
had ni Isaias ang pagbalik ni Senakerib sa Nineve at 
ang pagpaslang dito. (Isa 37:36-38) Kung ang kaun- 
ting makasaysayang impormasyong ito ay isinulat 
ni Isaias at hindi idinagdag ng ibang tao nang ban- 
dang huli, maaaring ipinakikita nito na humula si 
Isaias nang ilang panahon pa pagkatapos ng ika- 
14 na taon ni Hezekias. Waring ipinahihiwatig ng 
mga rekord ng kronolohiya ng Asirya at Babilonya 
(bagaman kuwestiyunable ang pagkamapananali- 


AN 

naang inah ong 
naba nasanay hs mawa | 
KAYAY ra BAY NG AN oog mandi 
kab ba aka ALIWI MARI) KS ANN $ 


avv anan 


Nrs 


ia meamaahs mo pir Sn A Pi 
NG kaci Soy amak na 


Db L73 A 
MOLIN rar YI 
NOT L S 


Diay 
mai anen brt MAA Kat 
n ansarar 
asih Jaya art SY] AIJAYA Hp tDYoR 


Maa KAMARA NIYA 


AA Bia] 
ANA OK 


hamapuna nano Bag ripa i 
wrom Kabayan W R AINA "sg a 


NAI 


NG PG kr EG 


Ang Isaias 37: 24-40: 2, gaya ng glamilitaw sa 
Dead Sea Scroll. Ang tinutukoy ngayon na 
kabanata 40 ay ipinakikita rito na nagsisimula 
sa huling linya ng tudling kung saan 
nagtatapos ang kabanata 39 


gan ng mga ito) na si Senakerib ay namahala nang 
mga 20 taon pa pagkatapos ng kaniyang kampanya 
laban sa Jerusalem. Ang tradisyong Judio, na posi- 
ble ring hindi mapananaligan, ay nagsasabing nila- 
gari si Isaias sa utos ni Haring Manases. (Kung ito 
ang tinutukoy ni Pablo sa Hebreo 11:37, gaya ng pi- 
naniniwalaan ng ilan, ay hindi pa napatutunayan.) 
-Isa 1:1. 

Mayroon ding ilan pang mga pagtukoy na tumu- 
tulong upang mapetsahan ang nilalaman ng espesi- 
pikong mga bahagi ng aklat ng Isaias. Halimbawa, 
sinasabi sa kabanata 7, talata 1, na si Peka na hari 
ng Israel ay umahon laban sa Jerusalem upang 
makipagdigma noong mga araw ni Haring Ahaz. 
Bagaman namahala si Ahaz mula 761 hanggang 
746 B.C.E., ang paghahari ni Peka ay nagwakas no- 
ong mga 758 B.C.E., kaya malamang na ang insi- 
dente ay naganap bago ang taong iyon. Karagdagan 
pa, batay sa Isaias 14:28, isang kapahayagan may 
kinalaman sa Filistia ang ibinigay “noong tadng ma- 
matay si Haring Ahaz,” na papatak ng 746 B.C.E. 


MUR gy ammo ta 


Bisyon YNIA 


AA RS ri FEAA Pa APA 
An SYA 
am Ip AK AW Abr Ka 


baging NPA X (Pana MASA ARN, nba som 


ISAIAS, AKLAT NG 


Ang mga pagtukoy na ito ay tu- 
mutulong upang malaman kung 
kailan naganap ang mga pangya- 
yari sa aklat ng Isaias. 

lisa ang Sumulat. Iginigiit 
ng ilang kritiko ng Bibliya sa ma- 
kabagong panahon na hindi la- 
mang si Isaias ang sumulat ng 
aklat ng Isaias. Inaangkin ng ilan 
na ang mga kabanata 40 hang- 
gang 66 ay isinulat ng isang 
di-kilalang tao na nabuhay hu- 
migit-kumulang noong pagtata- 
pos ng pagkatapon ng mga Ju- 
dio sa Babilonya. Ibinubukod ng 
ilang kritiko ang iba pang mga 
bahagi ng aklat, anupat ipinapa- 
lagay na malamang na hindi si 
Isaias ang sumulat ng mga iyon. 
Ngunit ang Bibliya mismo ay hin- 
di sumasang-ayon sa mga pag- 
aangking ito. 

Kinilala ng kinasihang mga ma- 
nunulat ng Kristiyanong Grie- 
gong Kasulatan na kapuwa ang 
materyal na tinutukoy ngayon na 
mga kabanata 1 hanggang 39 at 
mga kabanata 40 hanggang 66 
ay isinulat ni “Isaias na propeta.” 
Hindi nila ipinahiwatig na may dalawang tao na 
nagtataglay ng gayong pangalan o na ang pangalan 
ng manunulat ng ilang bahagi ng aklat ay hindi 
alam. (Para sa mga halimbawa, ihambing ang Mat 
3:3 at 4:14-16 sa Isa 40:3 at 9:1, 2; gayundin ang Ju 
12:38-41 sa Isa 53:1 at 6:1, 10.) Bukod diyan, mara- 
ming iba pang pagsipi ang mga manunulat ng Kris- 
tiyanong Griegong Kasulatan mula sa huling baha- 
gi ng aklat ng Isaias, at ang mga ito ay espesipiko 
nilang kinilala na isinulat, hindi ng isang di-kilalang 
manunulat, kundi ni “Isaias na propeta.” (Ihambing 
ang Mat 12:17-21 sa Isa 42:1-4: Ro 10:16 sa Isa 53:1.) 
Si Jesu-Kristo mismo, nang bumasa siya mula sa 
“balumbon ng propetang si Isaias” sa sinagoga sa 
Nazaret, ay bumasa mula sa Isaias 61:1, 2.--Luc 
4:17-19. 

Karagdagan pa, ang Dead Sea Scroll of Isaiah 
(IQIs?, pinaniniwalaang kinopya noong pagtatapos 
ng ikalawang siglo B.C.E.) ay kakikitaan ng katiba- 
yan na ang tagakopyang sumulat nito ay walang 
anumang nalalaman sa diumano'y dibisyon sa hula 
sa katapusan ng kabanata 39. Sinimulan niya ang 
ika-40 kabanata sa huling linya ng tudling na nag- 
lalaman ng kabanata 39. 

Ang buong aklat ng Isaias ay nagpasalin-salin sa 
loob ng maraming siglo bilang iisang akda, hindi 


a i aE 
+ 
kingina 


MP5 YAO) AGA 
wy Amn yaz? 


jamy awyn 


ISAIAS, AKLAT NG 


bilang dalawa o higit pa. Ang pagiging magkarug- 
tong ng kabanata 39 at kabanata 40 ay ipinakikita 
ng nakaulat sa Isaias 39:6, 7, na maliwanag na isang 
transisyon tungo sa kasunod na bahagi. 

Yaong mga nagsasabing higit sa isang manu- 
nulat ang sumulat ng aklat ay hindi naniniwa- 
ang posible para kay Isaias na ihula nang halos 


1096 


dalawang siglo ang kaagahan na isang tagapa- 
mahala na nagngangalang Ciro ang magpapala- 
ya sa itinapong mga Judio, dahil dito, ipinapala- 
gay nila na isinulat ito nang mas dakong huli pa, 
maaaring noong masimulan na ni Ciro ang kani- 
yang pananakop. (Isa 44:28, 45:1) Ngunit hindi nila 
nauunawaan ang kahulugan ng buong bahaging 


MGA TAMPOK NA 


Mga hula na nilayong mag-udyok sa mga lingkod ni Jehova na 
matakot sa kaniya, hindi sa nakapalibot na mga bansa, at na 
umasa sa kaniya, ang tunay na Diyos, ukol sa kaligtasan, 
taglay ang lubos na pagtitiwala sa kaniyang mga pangako ng 
pagliligtas at pagsasauli 

Ipinatungkol ni Isaias sa Juda at Jerusalem noong mga taon 
bago ang di-matagumpay na mga pagsisikap ni Senakerib la- 
ban sa Jerusalem noong 732 B.C.E., at posibleng ilang pana- 
hon pa pagkatapos nito 


Ang pagkakasala ng Juda at Jerusalem, ang atas ni 

Isaias (1:1-6:13) 

Hindi tinitingnan ni Jehova nang may pagsang-ayon ang 
mga hain ng mga taong nagkakasala ng paniniil, kawa- 
lang-katarungan, at pagbububo ng dugo 

Bagaman papatawan ng kahatulan ang mga walang pana- 
nampalataya, sa kalaunan ay itataas ang bundok ng ba- 
hay ni Jehova at maraming tao ang babaling sa kaniya 


Dahil sa pagsuway ng Juda, aalisin ni Jehova ang pangu- 
nahing mga panustos sa buhay (tinapay at tubig) at ang 
saligan ng matatag na lipunan 


Ang mapagmataas na mga babae, na may mararangyang 
kagayakan, ay mapipilitang magbihis ng kasuutan ng 
mga bihag 

Ang Israel, gaya ng isang ubasan, ay nabigong magluwal 
ng mga bunga ng katarungan at katuwiran 

Nilinis ang mga labi ni Isaias, kusang-loob siyang tumugon 
nang atasan siyang pumaroon sa mga taong manhid bi- 
lang isang propeta 

Bantang pagsalakay ng mga kaaway at pangako ng 
kaginhawahan (7:1-12:6) 

Mabibigo ang pagsisikap ng Sirya at Israel na alisin sa tro- 
no si Ahaz, upang pagtibayin ito, ibinigay ang kapangana- 
kan ni Emmanuel bilang tanda 

Ang anak ni Isaias na si Maher-salal-has-baz ay magsisil- 
bing tanda na sasalantain ng Asirya ang Damasco at Sa- 
maria bago pa makapagsabi ang bata ng “Ama ko!” at 
“Ina ko!” 

Darating ang namamalaging kaginhawahan sa pamamagitan 
ng Prinsipe ng Kapayapaan 

Ang Asirya, ang tungkod ng galit ni Jehova, ay parurusahan 
dahil sa kawalang-pakundangan, ililigtas ang Jerusalem 

Ang maliit na sanga mula sa tuod ni Jesse ay magiging 
isang tagapamahala na may espiritu ng Diyos at mama- 
mahala ayon sa katarungan 

Mga kapahayagan ng pagkatiwangwang ng iba't 
ibang bansa (13:1--23:18) 

Ang Babilonya ay ititiwangwang, ang kaniyang “hari” ay 
ibababa sa Sheol 


BAHAGI NG ISAIAS 


Ang pamatok ng Asirya ay mahihiwalay, ang ugat ng Filis- 
tia ay mamamatay sa taggutom, ang Moab ay ititiwang- 
wang, at ang Damasco ay gagawing kagibaan 

Ang mga Ehipsiyo at mga Etiope ay hihiyain ng mga Asir- 
yano at dadalhin sa pagkatapon 

Ang Elam at Media ay makikibahagi sa pagpapabagsak sa 
Babilonya 

Ang Tiro ay ibababa, malilimutan nang 70 taon 

Hula ng pagliligtas ni Jehova (24:1-35:10) 

Gagawa si Jehova ng isang malaking piging para sa lahat 
ng mga bayan at lalamunin niya ang kamatayan magpa- 
kailanman 

Ang pagliligtas ni Jehova ay magiging paksa ng isang awit 

Isang hari ang maghahari ukol sa katuwiran, at ang mga 
prinsipe ay mamamahala ukol sa katarungan: kapayapaan 
at katiwasayan hanggang sa panahong walang takda 

Ang Edom ay ititiwangwang: ang Sion ay magsasaya dahil 
sa kaniyang pagkakasaluli 

Naglaan si Jehova ng kaligtasan mula sa Asirya, ini- 
hula ang pagkatapon sa Babilonya (36:1--39:8) 

Sinalakay ng mga Asiryano ang Juda, iniligtas ni Jehova 
ang Jerusalem bilang sagot sa panalangin ni Hezekias, 
185,000 Asiryano ang napatay 

Ipinakita ni Hezekias ang kabang-yaman sa delegasyon ng 
mga Babilonyo, ipinatalastas ni Isaias ang darating na 
pagkatapon sa Babilonya 

Pagpapalaya mula sa Babilonya na isasagawa ng tu- 
nay na Diyos, pagsasauli ng Sion, ang Mesiyas ay 
darating (40:1--66:24) 

Ang Jerusalem ay isasauli ng Marunong-sa-lahat at Maka- 

pangyarihan-sa-lahat na Maylalang 

Ang pagsasauli ng kaniyang bayan ay magbabangong-puri 

kay Jehova bilang ang kaisa-isang Diyos, ang tanging 
makahuhula ng kinabukasan, sa ikapapahiya ng walang- 
buhay na mga diyos na inanyuan ng mga tao 

Ang pagbagsak ng Babilonya kay Ciro ay magbubukas ng 

daan upang muling maitayo ang Jerusalem 

Ang wasak na Sion ay gagawing tulad ng hardin ni Jehova 

Ang lingkod ni Jehova, ang Mesiyas, ay mamamatay dahil 
sa mga pagsalansang ng iba 

Ang baog na Sion ay magkakaroon ng maraming anak, 
at walang sandata ang magtatagumpay laban sa ka- 
niya 

Inanyayahan ni Jehova ang kaniyang bayan na magsaya 
dahil sa paglalang niya ng mga bagong langit at bagong 
lupa, ngunit walang bahagi rito ang balakyot na mga ma- 
nanalansang 


1097 


ito ng aklat, na ang mater- 
yal ay espesipikong tuma- 
talakay sa patiunang ka- 
alaman, sa kakayahan ng 
Diyos na patiunang sabi- 
hin kung ano ang mang- 
yayari sa kaniyang bayan. 
Halos 200 taon ang ka- 
agahan, iniulat ng hu- 
lang ito ang pangalan ng 
isa na hindi pa naisisi- 
lang na siyang lulupig sa 
Babilonya at magpapalaya 
sa mga Judio. Ang katu- 
paran nito ay malinaw na 
patotoo na nagmula ito 
sa Diyos. Hindi iyon pag- 
tantiya ni Isaias sa mang- 
yayari sa hinaharap, kun- 
di, gaya ng isinulat niya 
mismo, “ito ang sinabi ni 
Jehova.” (Isa 45:1) Ipagpa- 
lagay man na ang baha- 
ging ito ng Isaias ay isi- 
nulat ng isang manunulat 
noong panahon ni Ciro, 
hindi pa rin malulutas ang 
problema ng mga kritiko. 
Bakit? Sapagkat detalyado 
ring inihula ng bahaging 
ito ng aklat ang mga pang- 
yayari sa makalupang bu- 
hay at ministeryo ng Me- 
siyas, si Jesu-Kristo--mga 
bagay na nasa mas ma- 
layong hinaharap pa. Pi- 
nagtitibay ng katuparan 
ng mga hulang ito na ang 
hula ni Isaias ay kinasihan 
ng Diyos at hindi isang ko- 
leksiyon ng mga akda ng 
mga impostor. 

Sa gayunding mga da- 
hilan, yaong mga tumutu- 
tol na si Isaias ang sumulat 
ng mga kabanata 40 hang- 
gang 66 ay kadalasan nang 
tumututol din na siya ang 
sumulat ng kabanata 13, 
may kinalaman sa pag- 
bagsak ng Babilonya. Ga- 
yunman, ang kabanata 13 
ay ipinakikilala ng mga sa- 
litang: “Ang kapahayagan 
laban sa Babilonya na 


ISAIAS, AKLAT NG 


Ilang Hula na Kumakapit kay Jesu-Kristo 
Teksto ng Isaias Kristiyanong Kasulatan 


714 Isinilang ng isang dalaga Mat 1:22, 23 
9:7: 11:1-5, 10 Supling ni David na anak ni Jesse ie TRR SRE 
Ro 15:8, 12 
40:3-5 May kaugnayan sa kaniyang pagdating ay ipina- Mat 3:1-3; Mar 1:1-4; 
talastas: “Hawanin ninyo ang daan ni Jehova!” Luc 3:3-6; Ju 1:23 
61:1, 2 Pinahiran ni Jehova upang maghayag ng Luc 4:17-21 
mabuting balita sa maaamo 
9:1, 2 Naghatid ng liwanag sa Galilea Mat 4:13-16 
42:1-4 Nilinaw ang katarungan ng Diyos; hindi dinurog Mat 12:10-21 
yaong mga tulad ng bugbog na tambo 
53:4, 5 Dinala ang mga sakit ng iba, gumaling ang iba Mat 8:16, 17: 
dahil sa kaniyang mga sugat 1Pe 2:24 
63s Hindi pinaniwalaan Ju 12:37, 38 
53:12 Ibinilang na kasama ng mga tampalasan Luc 22:37 
8:14,15:28:16 Itinakwil, naging batong katitisuran, ngunit 1Pe 2:6-8 


naging pundasyong batong-panulok 


Iba Pang mga Pangyayari Kung Saan Makikitang Natupad ang mga 
Hula ni Isaias Ngunit Hindi Tinukoy ng Manunulat si Isaias 


Teksto ng Isaias Kristiyanong Kasulatan 


50:6 Ininsulto, sinampal, dinuraan Mat 26:67, 
Mar 14:65 
53:7 Tahimik at walang tutol sa harap ng Mat 27:12-14: 
mga tagapag-akusa Gaw 8:28, 32-35 
53:9 Inilibing sa libingan ng taong mayaman Mat 27:57-60 
53:8, 11 Namatay bilang hain, upang buksan ang daan Ro 4:25 


para sa marami tungo sa matuwid na katayuan 
sa harap ng Diyos 


Iba Pang mga Hula na Natupad 


Ilan sa Maraming Pangyayari Bago ang Unang Siglo C.E. na 
Tumupad sa mga Hula ni Isaias 


Teksto ng Isaias 


1:26-30, Winasak ang Jerusalem: ang pagkatapon sa Babilonya 
24:1-6: 39:6, 7 

Paglaya mula sa pagkatapon: isinauli ang Jerusalem: 
isinagawa ito ni Jehova sa pamamagitan ni Ciro 

Sa ilalim ni Nabucodonosor, winasak ng mga Caldeo 
ang lunsod ng Tiro na nasa mismong kontinente 


43:14: 
44:26-28 
23:1, 8, 13, 14 


Mas Malalaking Katuparan Ngayon at sa Hinaharap 


Sa pagbabasa ng Bibliya, malinaw na makikita na ang marami sa mga hula 
ni Isaias ay may higit sa isang katuparan at na ang panghuli at malaking 
katuparan ng kalakhang bahagi ng aklat ay natutupad na sa ngayon at 
matutupad pa sa hinaharap. Sa aklat ng Apocalipsis lamang ay marami nang 
mga pagsipi o mga pagtukoy sa mga hula ni Isaias, na ang ilan ay itinala rito: 


Teksto ng Isaias Apocalipsis 

21:9 Ang Babilonya ay bumagsak na! 18:2 

40:10 Darating si Jehova taglay ang kaniyang gantimpala 2212 

47:5, 7-9 Ang Babilonya, isang patutot at ginang ng mga 17:1, 2, 18, 
kaharian, ay daranas ng kapahamakan 18:7 

48:20 Inutusan ang bayan ng Diyos na lumabas 18:4 
mula sa Babilonya 

60:1, 3, 5, 11 Inihalintulad ang Bagong Jerusalem sa sinaunang 21:11, 24-26 


Jerusalem na nasa isinauling kalagayan nito 


66:22 Lalalang si Jehova ng (mga) bagong langit 21:1 
at isang bagong lupa 


ISBA 


nakita ni Isaias na anak ni Amoz sa pangitain.” Ma- 
liwanag, ito rin ang “Isaias na anak ni Amoz” na ang 
pangalan ay lumitaw sa pambungad na talata ng 
kabanata 1. 

Kaugnayan sa Ibang mga Aklat. Ang mga 
isinulat ni Isaias ay lubhang nauugnay sa mara- 
ming iba pang bahagi ng Bibliya. Isang siglo o mahi- 
git pa pagkamatay ni Isaias, isinulat ni Jeremias ang 
rekord na matatagpuan sa mga aklat ng Mga Hari, 
at kapansin-pansin na ang nakaulat sa 2 Hari 18:13 
hanggang 20:19 ay halos walang ipinagkaiba sa ma- 
tatagpuan sa Isaias kabanata 36 hanggang 39. Bu- 
kod sa nag-ulat ang ibang mga propeta ng mga ba- 
gay na kahawig ng mga tinalakay ni Isaias, ang 
ibang mga manunulat ng Bibliya ay gumawa rin ng 
maraming espesipikong pagtukoy sa mismong mga 
isinulat ni Isaias. 

Kabilang sa pinakanamumukod-tangi at pinaka- 
malimit sipling mga hula mula sa aklat ng Isaias ay 
yaong mga patiunang nagsabi ng mga detalye may 
kinalaman sa Mesiyas. Gaya ng ipinakikita sa kala- 
kip na tsart, marami sa mga ito ang espesipikong si- 
nipi at ikinapit ng kinasihang mga manunulat ng 
Kristiyanong Griegong Kasulatan. Kapansin-pansin 
na ang Isaias ang pinakamalimit sipiin ni Jesu- 
Kristo at ng kaniyang mga apostol upang linawin 
ang pagkakakilanlan ng Mesiyas. 

Hindi itinala rito ang lahat ng pagsipi ng iba pang 
kinasihang mga manunulat ng Bibliya mula sa hula 
ni Isaias, ngunit itinatampok nito ang ilan sa pina- 
kakilalang mga hula ni Isaias. Ang mga hulang ito, 
kasama ng lahat ng iba pang bahagi ng aklat, ay du- 
madakila kay Jehova, ang Banal ng Israel, bilang 
ang Isa na naglalaan ng kaligtasang ito para sa ka- 
niyang bayan sa pamamagitan ng kaniyang pinahi- 
rang Anak. 


ISBA [Tumahimik (Huminahon) Nawa Siya]. Isang 
inapo ni Juda, ama ni Estemoa.--1ICr 4:1, 17. 


ISBAK. Ang ikalima sa nakatalang anim na 
anak na lalaki na ipinanganak ni Ketura kay Abra- 
ham, mga anak na pinaalis ni Abraham na may 
mga kaloob ngunit walang bahagi sa kaniyang pa- 
mana.--Gen 25:1, 2, 5, 6, 1Cr 1:32. 


ISBI-BENOB. Isa sa apat na Repaim (ang hi- 
ganteng lahi ng mga Canaanita) na naging promi- 
nente sa panahon ng huling mga pakikidigma laban 
sa Israel noong paghahari ni David. Si Isbi-benob ay 
may dalang isang tansong sibat na may bigat na 
300 siklo (3.4 kg: 7.5 Ib) at papatayin na sana niya 
si David nang patayin siya ng mabilis-kumilos na si 
Abisai.---2Sa 21:15-17, 22. 


IS-BOSET [nangangahulugang “Lalaking Kahi- 
ya-hiya”]. Maliwanag na ang bunso sa mga anak ni 


1098 


Saul, na kahalili niya sa trono. Mula sa mga talaan 
ng angkan, lumilitaw na siya ay may pangalan ding 
Esbaal, nangangahulugang “Lalaki ni Baal.” (1Cr 
8:33; 9:39) Gayunman, sa ibang dako, gaya sa Ika- 
lawang Samuel, ay tinatawag siyang Is-boset, isang 
pangalan kung saan ang “baal” ay hinalinhan ng 
“boset.” (2Sa 2:10) Ang salitang Hebreong ito na 
bo'sheth ay masusumpungan sa Jeremias 3:24 at 
isinaling “kahiya-hiyang bagay.” (AS, AT, JP, NW, 
Ro, RS) Sa dalawa pang paglitaw, ang ba'al at bo- 
sheth ay masusumpungang pinagtutulad at magka- 
sunod, na doon ay ipinaliliwanag at ipinakikilala ng 
isa ang ikalawa. (Jer 11:13; Os 9:10) May iba pa ring 
mga halimbawa kung saan ang mga indibiduwal ay 
mayroon ding “boset” o isang anyo nito na inihali- 
li sa “baal” sa kanilang mga pangalan, gaya halim- 
bawa ng “Jerubeset” para sa “Jerubaal” (2Sa 11:21, 
Huk 6:32) at “Mepiboset” para sa “Merib-baal,” anu- 
pat itong huli ay isang pamangkin ni Is-boset.---2Sa 
4:4: 1Cr 8:34: 9:40. 

Hindi alam ang dahilan kung bakit may ganitong 
doblihang mga pangalan o mga paghahalili. Sini- 
sikap na ipaliwanag ng isang teoriyang iniharap 
ng ilang iskolar na ang dalawahang pangalan ay 
isang pagbabagong ginawa nang ang pangngalang 
pambalana na “baal” (may-ari, panginoon) ay higit 
na tumukoy tangi lamang sa kasuklam-suklam na 
diyos ng pag-aanak ng Canaan, si Baal. Gayunman, 
sa aklat ding iyon ng Bibliya na Ikalawang Samuel, 
kung saan lumilitaw ang ulat tungkol kay Is-boset, 
iniuulat na pinanganlan ni Haring David mismo ang 
isang dako ng pagbabaka na Baal-perazim (nanga- 
ngahulugang “May-ari ng mga Paglansag”), bilang 
parangal sa Panginoong Jehova, sapagkat gaya ng 
sinabi niya: “Nilansag ni Jehova ang aking mga kaa- 
way.” (2Sa 5:20) Ang isa pang pangmalas ay na ang 
pangalang Is-boset ay maaaring makahula hinggil 
sa kahiya-hiyang kamatayan ng indibiduwal na iyon 
at sa kapaha-pahamak na pagwawakas ng dinastiya 
ni Saul. 

Pagkamatay ni Saul at ng iba pa nitong mga anak 
sa larangan ng pakikipagbaka sa Gilboa, si Is-boset 
ay dinala ni Abner, isang kamag-anak ni Saul at pi- 
nuno ng mga hukbo nito, sa ibayo ng Jordan patu- 
ngong Mahanaim, kung saan itinalaga niya ito bi- 
lang hari sa lahat ng tribo maliban sa Juda, na 
kumikilala kay David bilang hari. Noong panahong 
iyon ay 40 taong gulang si Is-boset, at sinasabing 
siya ay naghari sa loob ng dalawang taon. Yamang 
hindi sinasabi ng Bibliya kung saan eksaktong tu- 
matapat ang dalawang-taong paghaharing ito sa 
pito-at-kalahating-tabng yugto noong namamaha- 
la si David bilang hari sa Hebron, walang paraan 
upang malutas ang mga pagkakaiba ng opinyon na 
pinanghahawakan ng mga iskolar tungkol sa pun- 


1099 


tong ito. Gayunman, waring higit ngang makatuwi- 
rang isipin na si Is-boset ay ginawang hari di-kala- 
unan pagkamatay ng kaniyang ama (sa halip na 
pagkaraan ng limang taon), na sa kasong ito ay 
magkakaroon sana ng agwat na mga limang taon sa 
pagitan ng pagpaslang sa kaniya at ng pagtatalaga 
kay David bilang hari sa buong Israel.---2Sa 2:8-11; 
4:7: 5:4, 5. 

Ang maikling pamamahala ni Is-boset ay ki- 
nakitaan ng kapuwa panloob at panlabas na mga 
kaguluhan. Ang digmaan sa pagitan ng kaniyang 
sambahayan at niyaong kay David “ay lubhang tu- 
magal”; namatayan siya ng 360 tauhan at 20 na- 
man kay David sa isang sagupaan. (2Sa 2:12-31, 
3:1) Kasabay nito, ang kaniyang kamag-anak na si 
Abner ay patuloy na nagpalakas ng sarili nito sa ka- 
lugihan ni Is-boset, hanggang sa punto pa nga na 
sinipingan nito ang isa sa mga babae ni Saul, na 
ayon sa kaugalian sa Silangan ay katumbas ng pag- 
tataksil. Nang sawayin ni Is-boset dahil dito, binawi 
ni Abner ang kaniyang suporta at gumawa ng isang 
tipan kay David, na ang isang bahagi nito ay nag- 
tatakda na ibabalik ang asawa ni David, si Mical, na 
kapatid mismo ni Is-boset. (2Sa 3:6-21) Ang pagka- 
matay ni Abner sa kamay ni Joab ay lalo pang 
nagpahina ng posisyon ni Is-boset, at di-nagtagal 
pagkaraan nito ay pinaslang siya ng dalawa sa ka- 
niyang sariling mga kapitan habang nagpapahi- 
nga siya sa katanghaliang tapat. (2Sa 3:22-27: 4:1, 
2, 5-7) Gayunman, nang dalhin ng mga mamamas- 
lang na ito, na naghahangad ng gantimpala, ang ulo 
ni Is-boset kay David, ipinapatay sila ni David at ini- 
utos na ilibing ang ulo sa libingan ni Abner sa He- 
bron.---2Sa 4:8-12. 

Sa gayon ang dinastiya ni Saul, na tatagal sana 
“hanggang sa panahong walang takda,” ay sumapit 
sa isang biglaan at kahiya-hiyang wakas, hindi da- 
hil sa mga kasalanan ni Is-boset, kundi sa halip, da- 
hil sa mga kasalanan ng kaniyang ama. (1Sa 13:13, 
15:26-29) Totoo naman na si Is-boset ay isang ma- 
hinang tagapamahala, isa na nagtamo at humawak 
ng trono pangunahin na dahil sa lakas ni Abner. 
Gayunpaman, tinukoy siya ni David bilang “isang 
lalaking matuwid.”---2Sa 4:11. 


ISCA. Anak na babae ng kapatid ni Abraham na 
si Haran, at kapatid ni Lot. Ipinanganak siya bago 
lumisan ang kaniyang tiyo na si Abraham at ang 
sambahayan mula sa Ur ng mga Caldeo.---Gen 
11:27-31. 


ISCARIOTE [mula sa Heb., posible, Lalaki Mula 
sa Keriot]. Ang katawagan para sa traidor na apos- 
tol na si Hudas (at sa kaniyang amang si Simon) 
para ipakita ang kaibahan niya sa isa pang apostol 
na nagngangalan ding Hudas. (Mat 10:4: Luc 6:16, 


ISDA 


Ju 6:71) Kung ang “Iscariote” ay nangangahulugang 
“Lalaki Mula sa Keriot,” gaya ng ipinapalagay ng ka- 
ramihan, malamang na ipinakikita nito na si Simon 
at ang anak nito ay nagmula sa Judeanong bayan 
ng Keriot-hezron.--Jos 15:25, tingnan ang HUDAS 
Blg. 4. 


ISDA. Nilikha ng Diyos ang mga isda at iba 
pang mga hayop sa tubig noong ikalimang araw ng 
paglalang. (Gen 1:20-23) Bagaman ang tao'y pina- 
hintulutan lamang na kumain ng isda pagkatapos 
ng Baha, mula't sapol ay dapat siyang magkaroon 
ng kapamahalaan sa mga nilalang na ito. (Gen 1:28, 
9:2, 3) Ngunit sa halip na pamunuan nang wasto 
ang mga hayop, ang ilang tao ay naging “walang- 
isip” sa kanilang mga pangangatuwiran at nagpa- 
kundangan sa mga nilalang. (Ro 1:20-23) Halimba- 
wa, ang Babilonyong si Ea, isang diyos ng mga 
katubigan, ay inilalarawan bilang tao na may kata- 
wan na bahaging isda. Si Atargatis ng Sirya ay 
isang diyosang isda. Sa Ehipto, may ilang uri ng 
isda na itinuring na sagrado at ginawa pa ngang 
mga momya. Sabihin pa, ipinagbabawal ng kautu- 
san ng Diyos sa Israel ang gayong pagsamba sa 
isda.---Deu 4:15-18. 

Sa hinaharap, si Jesu-Kristo, “ang Anak ng tao" 
(Mat 17:22), ay magkakaroon ng kapamahalaan pati 
sa mga isda. Kaya naman angkop na angkop na sa 
dalawang pagkakataon ay ipinakita niya ang kani- 
yang kapangyarihan nang makahimala niyang pu- 
nuin ng maraming isda ang mga lambat ng kani- 
yang mga apostol. (Aw 8:4-8: Heb 2:5-9, Luc 5:4-7; 
Ju 21:6) Noong kailangan silang magbayad ng buwis 
sa templo, ginamit din ni Jesus ang kaniyang pamu- 
muno nang tagubilinan niya si Pedro: “Pumunta ka 
sa dagat, maghagis ka ng kawil, at kunin mo ang 
unang isda na lilitaw at, kapag ibinuka mo ang bibig 
nito, makasusumpong ka ng isang baryang estater. 
Kunin mo iyon at ibigay mo sa kanila para sa akin at 
sa iyo.”--Mat 17:24-27. 

Mga Isda Bilang Pagkain. Ang isda ay pag- 
kaing napakasustansiya at madaling tunawin. Mali- 
wanag na naging mahalagang pagkain ito ng mga 
Ehipsiyo at gayundin ng mga inaliping Hebreo, sa- 
pagkat sa ilang ay ninasa ng haluang pulutong at ng 
mga anak ni Israel ang isda na kinakain nila noon sa 
Ehipto. (Bil 11:5) Kaya naman naging matinding da- 
gok sa ekonomiya ng Ehipto nang mamatay ang 
mga isda sa Nilo dahil pinangyari ni Jehova na ma- 
ging dugo ang mga tubig ng Ehipto.---Exo 7:20, 21. 

Nang mamirmihan na sila sa Lupang Pangako, 
patuloy na naging mahalagang pagkain ng mga Is- 
raelita ang isda. “Pintuang-daan ng mga Isda” ang 
tawag sa isa sa mga pintuang-daan ng Jerusalem, 
na nagpapahiwatig na may pamilihan ng mga isda 


ISDA, PINTUANG-DAAN NG MGA 


roon o kalapit niyaon. (2Cr 33:14) Nang maglaon, 
gaya ng binanggit ni Nehemias, ang mga taga-Tiro 
ay nagtinda ng isda sa Jerusalem kahit Sabbath. 
--Ne 13:16. 

Ang isda'y karaniwang iniihaw o kaya'y inaasnan 
at pinatutuyo. Kadalasa'y kinakain ito kasama ng ti- 
napay. Malamang na pinatuyo at inasnan ang mga 
isdang ginamit ni Jesus nang makahimala niyang 
pakainin ang 5,000 lalaki at nang maglao'y 4,000 la- 
laki, bukod pa sa mga babae at mga bata. (Mat 
14:17-21: 15:34-38) Matapos siyang buhaying-muli, 
kumain si Jesus ng inihaw na isda upang patunayan 
sa kaniyang mga apostol na hindi espiritu ang naki- 
kita nila, at noong minsa'y naghanda siya ng aga- 
han na tinapay at isdang inihaw sa nagbabagang 
uling.--Luc 24:36-43, Ju 21:9-12. 

Mga Isda sa Israel. Sagana sa isda ang mga 
katubigan sa looban ng Palestina, maliban sa Dagat 
na Patay. Ang ilan sa mga isda na makikita roon ay 
ang bream, karpa, perch, at ang kakaibang isda na 
nagpapalaki ng anak sa kaniyang bibig, gaya ng 
Chromis simonis. Isinusubo ng lalaking Chromis si- 
monis ang mga 200 itlog, at pagkapisa, nananatili 
ang mga ito sa kaniyang bibig sa loob ng ilang 
linggo. 

May ilang uri ng isda na nabubuhay kahit sa ma- 
aalat na bukal malapit sa Dagat na Patay, ngunit 
agad silang namamatay kapag inilagay sa tubig na 
nanggaling sa mismong dagat. Sinasabing dahil ito 
sa malaking porsiyento ng magnesium chloride sa 
Dagat na Patay. Tinatangay ng malakas na agos ng 
Jordan, lalo na kapag umaapaw ito, ang maraming 
isda patungo sa Dagat na Patay, kung saan ang 
nabiglang mga isda ay nagiging pagkain ng mga 
ibong maninila o kung saan ang mga patay na isda 
ay inaanod sa baybayin at kinakain ng mga ibon. Sa 
kabaligtaran naman, sa pangitain ay nakita ng pro- 
petang si Ezekiel na lumalabas mula sa templo ni 
Jehova ang isang ilog na nagpagaling sa tubig ng 
Dagat na Patay, anupat dahil dito'y nagkaroon ng 
maunlad na industriya ng pangingisda.--Eze 47: 
1, 8-10. 

Malilinis at Maruruming Isda. Bagaman sak- 
law ng karunungan ni Haring Solomon ang lara- 
ngan ng kalikasan, pati na ang kaalaman tungkol sa 
mga isda (1Ha 4:33), ni minsan ay hindi bumanggit 
ng espesipikong uri ng isda ang Kasulatan. Gayun- 
man, ipinakita ng Kautusan ang pagkakaiba ng ma- 
linis at ng maruming mga hayop sa tubig. Tanging 
ang mga hayop sa tubig na may mga palikpik at ka- 
liskis ang malinis sa seremonyal na paraan bilang 
pagkain. Hindi kasama rito ang mga nilalang na 
gaya ng hito, igat, lamprey, pagi, pating, at mga 
crustacean, dahil ang karamihan sa mga ito'y na- 
bubuhay sa pagkain ng mga dumi at nabubulok 
na bagay. Kadalasa'y pinamumugaran din sila ng 


1100 


baktiryang nagdudulot ng mga lagnat na tipus at 
paratyphoid. (Lev 11:9-12) Kaya naman, kailangang 
ibukod ng mga mangingisdang Israelita ang maii- 
nam na isda mula sa mga di-karapat-dapat kainin, 
isang puntong itinampok ng ilustrasyon ni Jesus 
tungkol sa lambat na pangubkob.---Mat 13:47, 48. 

Ang Isdang Lumulon kay Jonas. Bagaman 
pinatotohanan ng Anak ng Diyos ang ulat tungkol 
sa paglulon ng “pagkalaki-laking isda” kay Jonas, 
malimit banggitin ang insidenteng ito para pag- 
alinlanganan ang rekord ng Kasulatan. (Mat 12:40) 
Sabihin pa, dapat tandaan na ang sinasabi lamang 
ng Bibliya ay “itinalaga ni Jehova ang isang mala- 
king isda upang lulunin si Jonas,” at hindi nito bi- 
nanggit kung anong uri ng isda iyon. (Jon 1:17) 
Tiyak na may mga nilalang sa dagat na kayang lu- 
mulon ng isang tao. Kabilang sa mga ito ang white 
shark at ang sperm whale.---Tingnan ang Mammals 
of the World ni E. P. Walker, nirebisa nina R. Nowak 
at J. Paradiso, 1983, Tomo II, p. 901: Australian 
Zoological Handbook, The Fishes of Australia, ni 
G. P. Whitley, Sydney, 1940, Part 1--The Sharks, 
p. 12b. 

Makasagisag na Paggamit. Sa Kasulatan, kung 
minsa'y inihahalintulad sa mga isda ang mga tao. 
Inihambing ng tagapagtipon ang mga tao sa mga 
isda, sa diwang tulad ng mga isda sa lambat, ang 
mga tao'y 'nasisilo sa isang kapaha-pahamak na pa- 
nahon.” (Ec 9:12) Inatasan ni Jesu-Kristo ang kani- 
yang mga tagasunod bilang mga mangingisda ng 
mga tao, at inihalintulad niya ang mga taong matu- 
wid sa maiinam na isda at ang mga balakyot na- 
man sa di-karapat-dapat na mga isdang itinatapon. 
—Mar 1:17; Mat 13:47-50, tingnan ang PANGANGASO 
AT PANGINGISDA. 


ISDA, PINTUANG-DAAN NG MGA. Ting- 
nan ang PINTUANG-DAAN. 


ISI [pinaikling anyo ng Isaias, nangangahulu- 
gang “Pagliligtas ni Jehova']. 

1. Isang inapo ni Juda, anak ni Apaim at ama ni 
Sesan.— 1Cr 2:3, 31. 

2. Isa pang inapo ni Juda.--- 1Cr 4:1, 20. 

3. Isang lider at ulo ng pamilya ng kalahati ng 
tribo ni Manases na nanirahan sa S ng Jordan.---1Cr 
5:23, 24. 

4. Isang Simeonita na ang apat na anak ay iniu- 
lat sa Mga Cronica na nanguna sa 500 tungo sa ta- 
gumpay laban sa mga Amalekitang naninirahan sa 
Bundok Seir.---1Cr 4:42, 43. 


ISIA [Ipinalilimot ni Jehova]. 


1. Isa sa mga pangulo ng tribo ni Isacar na ang 
mga inapo ay nakatulong upang lumaki nang husto 
ang tribong iyon.— 1Cr 7:1, 3, 4. 


1101 


2. Isang mandirigma na sumama sa mga hukbo 
ni David sa Ziklag; posibleng isang Korahita.---1Cr 
12:1, 6. 

3. Isang inapo ni Kohat na ang mga Levitang 
anak ay inorganisa sa ilalim ng pamamahala ni Da- 
vid.— 1Cr 23:12, 20, 24:24, 25. 

4. Isa pang Levita noong mga araw ni David, 
isang inapo ni Moises.--1Cr 23:14-17, 24:21. 


ISIAS [Ipinalilimot ni Jah]. Isa sa mga Levita na 
tumugon sa panghihimok ni Ezra na paalisin ang 
kanilang mga asawang banyaga at mga anak.---Ezr 
10:31, 44. 


ISKARLATA. Tingnan ang Kuray, MGA. 
ISLA. Tingnan ang Pulo, ISLA. 
ISMA [pinaikling anyo ng Ismael]. Isa sa mga 


unang inapo ni Juda.--1ICr 4:1, 3. 


ISMAEL [Naririnig (Pinakikinggan) ng Diyos]. 

1. Anak ni Abraham kay Hagar na Ehipsiyong ali- 
ping babae ni Sara, ipinanganak noong 1932 B.C.E., 
ang kaniyang ama ay 86 na tadng gulang nang pa- 
nahong iyon.---Gen 16:1-4, 11-16. 

Nang sabihan siya na si Sara ay magkakaroon 
din ng isang anak na lalaki na siyang pagmumulan 
ng “mga hari ng mga bayan,” nakiusap si Abra- 
ham sa Diyos alang-alang sa kaniyang panganay: 
“O mabuhay sana si Ismael sa harap mo!” Matapos 
ipahayag na ang kaniyang magiging anak na si 
Isaac ang magiging tagapagmana ng tipan, ang tu- 
gon ng Diyos ay: “Kung tungkol kay Ismael ay na- 
rinig kita. Narito! Pagpapalain ko siya at gagawin ko 
siyang palaanakin at pararamihin ko siya nang lub- 
hang napakarami. Siya ay tiyak na pagmumulan ng 
labindalawang pinuno, at gagawin ko siyang isang 
dakilang bansa.” (Gen 17:16, 18-20) Nang magka- 
gayon ay tinuli si Ismael, sa edad na 13, pati na ang 
kaniyang ama at ang mga lingkod ng kaniyang 
ama.--Gen 17:23-27. 

Pagkaraan ng isang taon ay ipinanganak si Isaac, 
si Ismael noon ay 14 na taong gulang na. 
(Gen 16:16: 21:5) Pagkalipas ng limang taon, noong 
1913 B.C.E., nang araw na awatin sa suso si Isaac, si 
Ismael ay nahuling “nanunukso” sa kaniyang naka- 
babatang kapatid sa ama. (Gen 21:8, 9) Hindi ito 
isang inosenteng laro ng bata sa bahagi ni Ismael. 
Sa halip, gaya ng ipinahihiwatig ng sumunod na ta- 
lata sa ulat, maaaring may kasangkot ito na panu- 
nuya kay Isaac hinggil sa pagiging tagapagmana. 
Sinabi ng apostol na si Pablo na ang mga pangya- 
yaring ito ay “isang makasagisag na drama" at ipi- 
nakita niya na ang pagmamalupit kay Isaac ng 
mestisong Ehipsiyo na si Ismael ay pag-uusig. Kaya 
nga, ito ang pasimula ng inihulang 400-ta6ng ka- 


ISMAEL 


pighatian ng Israel na nagwakas sa pagkatubos 
mula sa pagkaalipin sa Ehipto noong 1513 B.C.E. 
-Gal 4:22-31, Gen 15:13, Gaw 7:6, tingnan ang 
ISAAC. 

Ang pagpapakita ni Ismael ng panlilibak kay 
Isaac ay humantong sa pagpapaalis sa kaniya at sa 
kaniyang ina mula sa sambahayan ni Abraham, 
ngunit pinabaunan naman sila ng mga panustos 
para sa kanilang paglalakbay. Si Abraham ay “ku- 
muha ng tinapay at isang pantubig na sisidlang ba- 
lat at ibinigay iyon kay Hagar, na ipinapatong iyon 
sa kaniyang balikat, at ang bata, at pagkatapos ay 
pinaalis siya.” (Gen 21:14) Binigyang-kahulugan ito 
ng ilan na si Ismael, na noon ay 19 na tadng gulang 
na, ay ipinasan din sa likod ni Hagar, at ganito nga 
ang mababasa sa ilang salin. (JB, Mo, LXX ni Bag- 
ster) Gayunman, itinuturing ng ilang iskolar na 
ang pariralang “na ipinapatong iyon sa kaniyang 
balikat” ay isang karagdagang impormasyon la- 
mang, na isiningit upang ipaliwanag kung paano 
binuhat ang tinapay at tubig, kaya nga, kung ang 
pariralang ito ay ipapaloob sa mga panaklong o ihi- 
hiwalay sa pamamagitan ng mga kuwit, ang kalitu- 
han ay mawawala. Idiniriin ng mga propesor na 
sina Keil at Delitzsch na ang pananalitang “at ang 
bata” ay nakasalig sa pangunahing pandiwa ng 
pangungusap na “kumuha,” hindi sa pandiwang 
“ibinigay” o sa salitang “ipinapatong.” Ang pag- 
uugnay na ito ng “bata” sa “kumuha” ay ginawa sa 
pamamagitan ng pang-ugnay na “at.” Kaya ang 
diwa ay ito: Si Abraham ay kumuha ng tinapay at 
tubig at ibinigay iyon kay Hagar (na ipinapatong 
iyon sa kaniyang balikat) at kinuha ang bata at ibi- 
nigay rin ito sa kaniya.--Commentary on the Old 
Testament, 1973, Tomo I, The First Book of Moses, 
p. 244, 245. 

Lumilitaw na naligaw si Hagar sa ilang ng Beer- 
sheba, kaya nang maubos ang tubig at manlupay- 
pay si Ismael, “inihagis niya ang bata sa ilalim ng isa 
sa mga palumpong.” (Gen 21:14, 15) Ang pananali- 
tang “inihagis ang bata" ay hindi nangangahulugang 
si Ismael ay isang sanggol na karga sa mga braso. 
Ang salitang Hebreo na yeledh (bata) ay hindi la- 
mang tumutukoy sa isang sanggol kundi madalas 
ay ikinakapit sa isang binatilyo o kabataang lalaki. 
Kaya, nabanggit may kinalaman sa kabataang si 
Jose (17 taóng gulang nang panahong iyon) na ipi- 
nagbili siya sa pagkaalipin sa kabila ng pagtutol ni 
Ruben, “Huwag kayong magkasala laban sa bata 
[vai'yeledh].” May binanggit din si Lamec tungkol sa 
“isang kabataang lalaki [ye ledh]" na sumugat sa ka- 
niya.---Gen 42:22, 4:23, tingnan din ang 2Cr 10:8. 

Hindi rin ipinahihiwatig ng 'paghahagis' ni Hagar 
sa bata na karga niya ito sa kaniyang mga braso o sa 
kaniyang likod, bagaman maliwanag na inaalalayan 
niya ang kaniyang pagod na anak. Lumilitaw na 


ISMAELITA 


bigla niya itong binitiwan, gaya ng ginawa niyaong 
mga nagdala ng mga pilay at maysakit kay Jesus at 
“halos ipaghagisan nila sila sa kaniyang paanan.” 
--Mat 15:30. 

Kaayon ng kahulugan ng pangalan ni Ismael, “na- 
rinig ng Diyos” ang kaniyang paghingi ng tulong, 
inilaan ang kinakailangang tubig, at pinahintulutan 
siyang mabuhay upang maging isang mamamana. 
Bilang isang pagala-galang nananahanan sa Ilang 
ng Paran, tinupad niya ang hula na nagsabi tungkol 
sa kaniya: “Siya ay magiging isang tao na tulad ng 
sebra. Ang kaniyang kamay ay magiging laban sa 
lahat, at ang kamay ng lahat ay magiging laban sa 
kaniya, at sa harap ng mukha ng lahat ng kani- 
yang mga kapatid ay magtatabernakulo siya.” (Gen 
21:17-21, 16:12) Si Hagar ay nakasumpong ng isang 
asawang Ehipsiyo para sa kaniyang anak, at sa ka- 
launan ay nagkaanak ito ng 12 lalaki, mga pinuno at 
mga ulo ng pamilya ng ipinangakong “dakilang ban- 
sa” ng mga Ismaelita. Si Ismael ay nagkaroon din ng 
di-kukulangin sa isang anak na babae, si Mahalat, 
na napangasawa ni Esau.---Gen 17:20; 21:21, 25:13- 
16, 28:9, tingnan ang ISMAELITA. 

Sa edad na 89, tinulungan ni Ismael si Isaac sa 
paglilibing sa kanilang amang si Abraham. Pagka- 
raan nito ay nabuhay pa siya ng 48 taon, at nama- 
tay noong 1795 B.C.E. sa edad na 137. (Gen 25:9, 10, 
17) Walang ulat na si Ismael ay inilibing sa yungib 
ng Macpela, ang dakong pinaglibingan kay Abra- 
ham at kay Isaac, pati na ng kanilang mga asawa. 
--Gen 49:29-31. 

2. Isang inapo ni Saul sa pamamagitan ni Jona- 
tan, anak ni Azel na mula sa tribo ni Benjamin. 
— 1Cr 8:33-38, 40; 9:44. 

3. Ama ni Zebadias na hinirang ni Jehosapat 
upang maglingkod bilang isang maharlikang kinata- 
wan para sa mga hudisyal na bagay; mula sa tribo 
ni Juda.—2Cr 19:8, 11. 

4. Isa sa “mga pinuno ng daan-daan” na nakipag- 
tipan sa mataas na saserdoteng si Jehoiada upang 
ibagsak ang balakyot na si Athalia at iluklok sa tro- 
no si Jehoas; anak ni Jehohanan.—2Cr 23:1, 12-15, 
20; 24:1. 

5. Ang pasimuno niyaong mga pumatay kay Go- 
bernador Gedalias tatlong buwan lamang pagkara- 
an ng pagbagsak ng Jerusalem noong 607 B.C.E., 
anak ni Netanias na mula sa maharlikang angkan. 
Nang panahong atasan ni Nabucodonosor ang go- 
bernador, si Ismael, na anak ni Netanias, ay nasa 
parang bilang isa sa mga pinuno ng militar. Nang 
maglaon, pumaroon siya kay Gedalias at lumilitaw 
na gumawa siya ng isang ipinanatang tipan ng pa- 
kikipagpayapaan at pagsuporta sa gobernador. Ga- 
yunman, lihim na nakipagsabuwatan si Ismael kay 
Baalis, ang hari ng mga Ammonita, upang patayin 


1102 


si Gedalias. Binabalaan si Gedalias ng ibang mga 
kumandante ng militar, kasama na rito si Johanan, 
tungkol sa kasamaan ni Ismael, ngunit dahil hindi 
pinaniwalaan ng gobernador ang ulat, tumanggi 
siyang pahintulutan si Johanan na pabagsakin si Is- 
mael.---2Ha 25:22-24, Jer 40:7-16. 

Bilang resulta, nang inaasikaso ni Gedalias si Is- 
mael at ang kaniyang pangkat ng sampung lalaki sa 
isang kainan, tumindig sila at pinatay ang kanilang 
punong-abala pati na ang mga Judio at mga Caldeo 
na kasama niya. Nang sumunod na araw ay dina- 
kip ng mga mamamatay-taong ito ang 80 lalaki 
na nanggaling sa Sikem, Shilo, at Samaria, anupat 
pinatay ang lahat maliban lamang sa 10 sa kanila, 
at itinapon ang kanilang mga bangkay sa malaking 
imbakang-tubig na itinayo ni Haring Asa. Pagkata- 
pos ay binihag ni Ismael at ng kaniyang mga tau- 
han ang mga nalabi sa mga naninirahan sa Mizpa 
at nagtungo sa teritoryo ng mga Ammonita. Ha- 
bang nasa daan, inabutan at iniligtas ni Johanan at 
ng kaniyang mga hukbo ang mga bihag, ngunit si 
Ismael at ang walo sa kaniyang mga tauhan ay tu- 
makas patungo sa kanilang kublihan sa lugar ng 
mga Ammonita.---2Ha 25:25, Jer 41:1-18. 

6. Isa sa mga saserdote mula sa sambahayan ni 
Pasur sa panig ng ama na nagpaalis sa kanilang 
mga asawang banyaga noong mga araw ni Ezra. 
—Ezr 10:22, 44. 


ISMAELITA |Ni (Kay) Ismael]. Isang inapo ni 
Ismael, ang panganay na anak na lalaki ni Abraham 
kay Hagar na Ehipsiyong utusang babae ni Sara. 
(Gen 16:1-4, 11) Si Ismael naman ay nag-asawa ng 
isang Ehipsiyo na dito ay nagkaroon siya ng 12 anak 
na lalaki (sina Nebaiot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Mis- 
ma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Napis, Kede- 
ma), mga pinuno ng iba't ibang liping Ismaelita. 
(Gen 21:21: 25:13-16) Samakatuwid, sa pasimula, 
ang lahi ng mga Ismaelita ay isang-kapat na Semi- 
tiko at tatlong-kapat na Hamitiko. 

Gaya ng ipinangako ng Diyos, ang mga Ismaelita 
ay dumami at naging “isang dakilang bansa” na 
'hindi mabilang dahil sa dami.” (Gen 17:20, 16:10) 
Ngunit sa halip na mamayan (iilang lunsod ang ka- 
nilang itinayo), mas ginusto nila ang buhay na pa- 
gala-gala. Si Ismael mismo ay “isang tao na tulad ng 
sebra,” samakatuwid nga, isang walang-tigil na pa- 
laboy na nagpagala-gala sa Ilang ng Paran at namu- 
hay sa pamamagitan ng kaniyang busog at mga pa- 
laso. Sa kalakhang bahagi, ang kaniyang mga inapo 
ay mga Bedouin na namuhay rin sa mga tolda, mga 
taong gumala-gala sa Peninsula ng Sinai mula sa 
“tapat ng Ehipto,” samakatuwid nga, sa dakong S ng 
Ehipto at sa kabila ng hilagang Arabia hanggang sa 
Asirya. Kilala sila sa pagiging mga taong mababa- 
ngis, paladigma at mahirap pakitunguhan, gaya rin 


1103 


ng sinabi tungkol sa kanilang amang si Ismael: “Ang 
kaniyang kamay ay magiging laban sa lahat, at 
ang kamay ng lahat ay magiging laban sa kaniya.” 
--Gen 16:12, 21:20, 21; 25:16, 18. 

Sa higit pang paglalarawan sa mga Ismaelita, ga- 
nito ang sinasabi: “Namayan [sa Heb., naphal'|] siya 
sa harap ng lahat ng kaniyang mga kapatid.” (Gen 
25:18) Sa katulad na paraan, sinabi na ang mga Mi- 
dianita at ang kanilang mga kaalyado ay “nakalatag 
[no phelim', isang anyong pandiwari ng na-phal'] sa 
mababang kapatagan” sa teritoryo ng Israel hang- 
gang noong buong lakas silang daigin ng hukbo ni 
Gideon. (Huk 7:1, 12) Samakatuwid, nang “nama- 
yan” ang mga Ismaelita, maliwanag na iyon ay sa 
layuning manatili sa rehiyong iyon hanggang sa pu- 
wersahan silang mapaalis doon. 

Sa paglipas ng panahon, malamang na nagkaroon 
ng pakikipag-asawa sa pagitan ng mga Ismaelita at 
ng mga inapo ni Abraham sa pamamagitan ni Ke- 
tura (Gen 25:1-4), anupat nagkaroon ng mga tuma- 
tahan sa mga bahagi ng Arabia. Yamang si Ismael 
at si Midian ay magkapatid sa ama, anumang pa- 
kikipag-asawa ng kanilang mga inapo lakip ang 
paghahalo ng kanilang lahi, mga kinaugalian, mga 
katangian, at mga hanapbuhay ay maaaring na- 
ging dahilan upang pagpalit-palitin ang paggamit 
sa mga terminong “mga Ismaelita” at “mga Midiani- 
ta,” gaya ng mapapansin sa paglalarawan ng pulu- 
tong na nagbili kay Jose sa pagkaalipin sa Ehipto. 
(Gen 37:25-28, 39:1) Noong mga araw ni Gideon, 
ang mga pulutong na sumalakay sa Israel ay kapu- 
wa inilarawan bilang mga Midianita at mga Ismaeli- 
ta, anupat ang isa sa mga pagkakakilanlan ng huling 
nabanggit ay ang kanilang mga gintong singsing na 
pang-ilong.--Huk 8:24, ihambing ang Huk 7:25 at 
8:22, 26. 

Ang matinding poot ni Ismael kay Isaac ay wa- 
ring naipasa sa kaniyang mga inapo, maging hang- 
gang sa punto na kapootan nila ang Diyos ni Isaac, 
sapagkat nang isa-isahin ng salmista “ang mga ma- 
sidhing napopoot" kay Jehova, inilakip niya ang mga 
Ismaelita. (Aw 83:1, 2, 5, 6) Gayunman, maliwanag 
na hindi laging ganito ang kalagayan. Sa ilalim ng 
kaayusang pang-organisasyon na itinatag ni David, 
si Obil, tinukoy bilang isang Ismaelita, ang namaha- 
la sa mga kamelyo ng hari.---1Cr 27:30, 31. 

Inangkin ni Muhammad (mga 570-632 C.E.), ta- 
gapagtatag ng Islam, na isa siyang Ismaelitang ina- 
po ni Abraham. 


ISMAIAS [Marinig (Pakinggan) Nawa ni Jeho- 
va, Narinig (Pinakinggan) ni Jehova]. 

1. Isang namumukod-tanging Gibeonitang man- 
dirigma na sumama sa hukbo ni David sa Ziklag 
bago namatay si Saul. (1Cr 12:1, 4) Sa unang talaan 
na ito ng ‘tatlumpung’ nangungunang mandirigma 


ISOPO 


ni David, si Ismaias ang tinatawag na kanilang ulo, 
ngunit ang hindi pagkakatala ng kaniyang pangalan 
sa mas huling mga talaan ay nagpapahiwatig na 
maaaring namatay na siya.--2Sa 23:8, 18, 19; 1Cr 
11:10, 11, 20, 21. 

2. Ang prinsipe sa tribo ni Zebulon noong pana- 
hon ni David; anak ni Obadias.--1Cr 27:19, 22. 


ISMAKIAS [Alalayan Nawa ni Jehova: Si Jeho- 
va ay Umalalay]. Isa sa mga Levita na pinili bilang 
isang komisyonado may kaugnayan sa mga abuloy 
para sa paglilingkod sa templo noong panahon ng 
paghahari ni Hezekias.---2Cr 31:13. 


ISMERAI [Magbantay Nawa si Jehova]. Isang 
ulo sa mga Benjamita na nanirahan sa Jerusalem, 
anak o inapo ni Elpaal.— 1Cr 8:1, 18, 28. 


ISOD [Taong may Dangal]. Isang inapo ni Mana- 
ses na ang ina ay si Hamoleket.-- 1Cr 7:14, 18. 


ISOPO [sa Heb., @zohv: sa Gr., hys'sopos]. Hin- 
di matiyak ang eksaktong pagkakakilanlan ng isopo. 
Sa katunayan, ang mga terminong Hebreo at Grie- 
go ay maaaring sumasaklaw sa iba't ibang uri ng 
halaman. 

Sinasabi ng ilang makabagong iskolar na mala- 
mang na ang isopo sa Hebreong Kasulatan ay ang 
marjoram (Origanum maru). Ang halamang ito 
na kabilang sa pamilya ng mga yerbabuena ay 
pangkaraniwan sa Palestina. Sa ilalim ng kaayaa- 
yang mga kalagayan ay umaabot ito sa taas na 
0.5 hanggang 0.9 m (1.5 hanggang 3 piye). Ang 
mga sanga at makakapal na dahon nito ay maba- 
lahibo, at gaya ng ipinahihiwatig sa 1 Hari 4:33, 
makikita itong tumutubo sa mga awang sa batuhan 
at sa mga pader. 

Ang isopo ay ginamit ng mga Israelita sa Ehipto 
na pansaboy ng dugo ng hayop na pampaskuwa sa 
dalawang poste ng pinto at sa itaas na bahagi ng 
pintuan ng kanilang mga bahay. (Exo 12:21, 22) 
Noong pasinayaan ang tipang Kautusan, gumamit 
si Moises ng isopo nang wisikan niya ang aklat ng 
Kautusan at ang bayan. (Heb 9:19) Ang isopo ay bi- 
nabanggit din sa seremonya ng paglilinis para sa 
mga tao o mga bahay na dating nahawahan ng ke- 
tong (Lev 14:2-7, 48-53, tingnan ang MALINIS, KALI- 
NISAN [Ketong]) at sa paghahanda ng mga abo na 
gagamitin sa “tubig na panlinis,” at gayundin sa 
pagwiwisik ng tubig na ito sa ilang mga bagay at 
sa mga tao. (Bil 19:6, 9, 18) Kaya naman si David 
ay angkop na nanalanging dalisayin siya mula sa 
kasalanan sa pamamagitan ng isopo.--Aw 51:7. 

Ang isopo na binanggit may kaugnayan sa pag- 
babayubay kay Jesu-Kristo (Ju 19:29) ay ipinapala- 
gay ng ilan na tumutukoy sa durra, o Indian mil- 
let, isang uri ng karaniwang sorghum (Sorghum 


ISPA 


vulgare). Isa itong halaman na mataas, maliliit ang 
butil at mahahaba at malalapad ang dahon. Yamang 
ang halamang ito karaniwan na ay umaabot sa taas 
na humigit-kumulang 1.8 m (6 na piye) sa Palestina, 
malamang na napagkunan ito ng isang tangkay, 
o “tambo,” na sapat ang haba upang mailapit sa 
bibig ni Jesus ang esponghang may maasim na 
alak. (Mat 27:48, Mar 15:36) Inaakala naman ng iba 
na maging sa kasong ito, maaaring ang isopo ay 
ang marjoram at iminumungkahi nila na maaaring 
isang bungkos ng marjoram ang ikinabit sa “tambo” 
na binanggit nina Mateo at Marcos. Ang isa pang 
pangmalas ay na ang Juan 19:29 ay orihinal na ka- 
babasahan ng hyssoi” (mahabang kahoy na patulis, 
diyabelin), hindi hys-so'poi (isopo): kaya naman may 
pagkakasalin na “sa isang mahabang kahoy na pa- 
tulis” (AT) at “sa isang sibat” (Mo). 


ISPA [kinuha sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “walisan nang lubusan']. Isang ulo ng ba- 
yan sa mga Benjamitang naninirahan sa Jerusalem, 
anak o inapo ni Berias.— 1Cr 8:1, 16, 28. 


ISPAN [posible, Siya ay Humatol]. Isang Benja- 
mitang anak o inapo ni Sasak; isa sa mga ulo ng ba- 
yan na naninirahan sa Jerusalem.--1ICr 8:1, 22, 
25, 28. 


ISRAEL [Isa na Nakikipagpunyagi (Isa na Nag- 
mamatiyaga) sa Diyos, o, Nakikipagpunyagi ang 
Diyos]. 

1. Ang pangalang ibinigay ng Diyos kay Jacob 
noong siya ay mga 97 taóng gulang na. Nang ga- 
bing tumawid si Jacob sa agusang libis ng Jabok 
upang salubungin ang kaniyang kapatid na si Esau, 
siya ay nagsimulang makipagbuno sa isang lalaki 
na isa palang anghel. Dahil sa pagmamatiyaga 
ni Jacob sa pakikipagpunyaging iyon, ang kani- 
yang pangalan ay pinalitan ng Israel bilang tanda 
ng pagpapala ng Diyos. Bilang paggunita sa mga 
pangyayaring ito, pinanganlan ni Jacob ang da- 
kong iyon na Peniel o Penuel. (Gen 32:22-31; ting- 
nan ang Jaco Blg. 1.) Nang maglaon, sa Bethel, 
pinagtibay ng Diyos ang gayong pagpapalit ng pa- 
ngalan, at mula noon hanggang sa wakas ng kani- 
yang buhay, si Jacob ay malimit na tawaging Isra- 
el. (Gen 35:10, 15; 50:2; 1Cr 1:34) Gayunman, 
marami sa mahigit na 2,500 paglitaw ng panga- 
lang Israel ang tumutukoy sa mga inapo ni Jacob 
bilang isang bansa.—Exo 5:1, 2. 

2. Lahat ng mga inapo ni Jacob, sa kabuuan, sa 
alinmang partikular na panahon. (Exo 9:4; Jos 3:7; 
Ezr 2:2b; Mat 8:10) Bilang mga supling at mga ina- 
po ng 12 anak na lalaki ni Jacob, sila ay kadalasang 
tinatawag na “mga anak ni Israel"; kung minsan, 
“sambahayan ng Israel,” “mga tao sa Israel,” “mga 


1104 


lalaki ng Israel,” “estado ng Israel,” o “mga Israelita.” 
—Gen 32:32; Mat 10:6; Gaw 4:10; 5:35; Efe 2:12; Ro 
9:4; tingnan ang ISRAELITA. 

Noong 1728 B.C.E., dahil sa isang taggutom ay 
napilitang maglakbay ang sambahayan ni Jacob pa- 
tungong Ehipto, kung saan nanatili ang kanilang 
mga inapo sa loob ng 215 taon bilang mga naninira- 
hang dayuhan. Ang lahat ng mga Israelita na itinu- 
ring na kabilang sa “sambahayan ni Jacob na puma- 
roon sa Ehipto,” hindi kasama ang mga asawa ng 
mga anak na lalaki ni Jacob, ay 70. Ngunit noong 
panahon ng pakikipamayan nila roon, sila ay naging 
isang napakalaking lipunan ng mga alipin, anupat 
marahil ay may bilang na mga dalawa o tatlong mil- 
yon o mahigit pa.—Gen 46:26, 27; Exo 1:7; tingnan 
ang PAG-ALIS. 

Nang mamamatay na siya, pinagpala ni Jacob 
ang kaniyang 12 anak na lalaki sa ganitong pagka- 
kasunud-sunod: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Zebu- 
lon, Isacar, Dan, Gad, Aser, Neptali, Jose, Benjamin; 
at sa pamamagitan nila, ipinagpatuloy ang pantri- 
bong kaayusan ng mga patriyarka. (Gen 49:2-28) 
Gayunman, noong panahon ng pagkaalipin ng Isra- 
el, nagtatag ang mga Ehipsiyo ng sarili nilang siste- 
ma ng pangangasiwa, na hiwalay sa kaayusan ng 
mga patriyarka, anupat nagtalaga ng ilan mula sa 
mga Israelita bilang mga opisyal. Itinala ng mga ito 
ang bilang ng mga laryong nagawa at tinulungan 
ang mga Ehipsiyong punong-panginoon, na sapili- 
tan namang nagpatrabaho sa mga Israelita. (Exo 
5:6-19) Sa kabilang dako, nang ipinaaalam ni Moises 
ang mga tagubilin ni Jehova sa kongregasyon, gina- 
wa niya ito sa pamamagitan ng “matatandang lala- 
ki ng Israel” na mga tagapagmanang ulo ng mga 
sambahayan sa panig ng ama. Sila rin ang sumasa- 
ma sa kaniya kapag humaharap siya kay Paraon. 
--Exo 3:16, 18; 4:29, 30, 12:21. 

Nang sumapit ang takdang panahon, sa pagwa- 
wakas ng patiunang-itinalagang 400-taóng yugto 
ng kapighatian, noong 1513 B.C.E., dinurog ni Jeho- 
va ang namumunong kapangyarihang pandaigdig 
ng Ehipto at sa pamamagitan ng isang kahanga- 
hangang pagtatanghal ng kaniyang pagiging So- 
beranong Makapangyarihan-sa-lahat, inilabas niya 
ang kaniyang bayang Israel mula sa pagkaalipin. 
Kasama nilang lumabas ang “isang malaking halu- 
ang pangkat” ng mga di-Israelita na nagalak na pu- 
manig sa piling bayan ng Diyos.--Gen 15:13, Gaw 
7:6; Exo 12:38. 

Pagsilang ng Bansa. Sa ilalim ng tipan kay 
Abraham, ang kongregasyon ng Israel na ibinunga 
nito ay itinuring na iisang indibiduwal, at, samaka- 
tuwid, isang malapit na kamag-anak ang makaba- 
bawi o makatutubos sa kanila mula sa kanilang pag- 
kaalipin. Si Jehova ang malapit na kamag-anak na 


1105 


iyon batay sa legal na tipang ito, sa katunayan, ang 
kanilang Ama, at bilang marapat na Manunubos, 
gumamit siya ng pagpaparusa upang patayin ang 
panganay ni Paraon dahil sa pagtangging palayain 
ang Israel na “panganay” na anak ng Diyos. (Exo 4: 
22, 23: 6:2-7) Kaya pagkatapos itong mailigtas mula 
sa Ehipto sa legal na paraan, ang Israel ay naging 
bukod-tanging pag-aari ni Jehova. “Kayo lamang 
ang kinilala ko sa lahat ng mga pamilya sa lupa,” 
ang sabi niya. (Am 3:2, Exo 19:5, 6; Deu 7:6) Gayun- 
man, minabuti ng Diyos na pakitunguhan sila, hin- 
di bilang isang patriyarkal na lipunan lamang, kun- 
di bilang ang bansang Israel, na nilalang niya at 
binigyan niya ng isang teokratikong pamahalaan 
na itinatag sa tipang Kautusan bilang konstitusyon 
nito. 

Sa loob ng tatlong buwan pagkaalis ng Israel mula 
sa Ehipto, ito ay naging isang independiyenteng 
bansa sa ilalim ng tipang Kautusan na pinasinaya- 
an sa Bundok Sinai. (Heb 9:19, 20) Ang Sampung 
Salita, o Sampung Utos, na isinulat “ng daliri ng 
Diyos,” ang naging balangkas ng pambansang kodi- 
gong iyon, na dinagdagan ng mga 600 iba pang 
mga kautusan, mga batas, mga tuntunin, at mga 
hudisyal na pasiya. Dahil dito, ito ang naging pina- 
kakumpletong kalipunan ng mga kautusan ng alin- 
mang sinaunang bansa, anupat inilahad nito nang 
lubhang detalyado ang kaugnayan sa pagitan ng tao 
at ng Diyos, gayundin sa pagitan ng tao at ng kani- 
yang kapuwa.—Exo 31:18; 34:27, 28. 

Bilang isang ganap na teokrasya, ang lahat ng 
awtoridad na panghukuman, pambatasan, at taga- 
pagpaganap ay hawak ni Jehova. (Isa 33:22; San 
4:12) Iniatang naman ng Dakilang Teokratang ito 
ang ilang administratibong katungkulan sa kani- 
yang mga inatasang kinatawan. Mismong ang kodi- 
go ng kautusan ay may probisyon para sa isang di- 
nastiya ng mga hari sa hinaharap na kakatawan kay 
Jehova sa mga usaping sibil. Gayunman, ang mga 
haring ito ay hindi mga monarkang ganap ang ka- 
pangyarihan, yamang ang pagkasaserdote ay hiwa- 
lay sa pagkahari at hindi nito sakop, at sa katuna- 
yan, umupo ang mga hari sa “trono ni Jehova” 
bilang mga kinatawan niya, anupat sakop ng kani- 
yang mga utos at disiplina.--Deu 17:14-20; 1Cr 
29:23, 2Cr 26:16-21. 

Sa ilalim ng kodigo ng konstitusyon, ang pagsam- 
ba kay Jehova ay ginawang pangunahin sa lahat ng 
iba pang bagay at sumupil sa bawat bahagi ng bu- 
hay at gawain ng bansa. Ang idolatriya ay tahasang 
kataksilan na nararapat sa parusang kamatayan. 
(Deu 4:15-19, 6:13-15, 13:1-5) Ang sagradong ta- 
bernakulo, at nang maglaon ang templo, lakip ang 
itinakdang mga hain nito, ang pisikal na sentro 
ng pagsamba. Ang pagkasaserdoteng itinalaga ng 


ISRAEL 


Diyos ay may Urim at Tumim, na sa pamamagitan 
nito, ang mga sagot sa mahahalaga at mahihirap na 
tanong hinggil sa buhay o kamatayan ay tinanggap 
mula kay Jehova. (Exo 28:30) Ang regular na mga 
pagtitipon ng mga lalaki, mga babae, at mga bata 
ay inilaan (sapilitan para sa mga lalaki), at nakatu- 
long ang mga ito upang maingatan ang espirituwal 
na kalusugan at pagkakaisa ng bansa.--Lev 23:2, 
Deu 31:10-13. 

Gumawa ng kaayusan ng mga hukom na mama- 
mahala sa “sampu-sampu,” “lima-limampu,” “daan- 
daan,” at “libu-libo.” Sa ganitong paraan, mabilis na 
maaasikaso ang mga usapin ng bayan, at ang mga 
apela ay maidudulog kay Moises, at kung kinakaila- 
ngan ay maaari naman niyang dalhin ang kaso 
sa harap ni Jehova para sa pangwakas na pasiya. 
(Exo 18:19-26, Deu 16:18) Ang organisasyong mili- 
tar lakip ang pangangalap nito ng mga tauhan at 
pamamahagi ng awtoridad ay umalinsunod din sa 
isang katulad na pagpapangkat-pangkat ayon sa bi- 
lang.--Bil 1:3, 4, 16, 31:3-6, 14, 48. 

Ang iba't ibang mga katungkulang sibil, hudisyal, 
at militar ay hinawakan ng mga tagapagmanang 
ulo ng mga tribo---ang matatandang lalaki na ma- 
karanasan, marurunong, at maiingat. (Deu 1:13-15) 
Ang matatandang lalaking ito ay tumayo sa harap 
ni Jehova bilang mga kinatawan ng buong kongre- 
gasyon ng Israel, at sa pamamagitan nila ay nagsa- 
lita sina Jehova at Moises sa buong bayan. (Exo 3: 
15, 16) Sila ay mga lalaki na matiyagang duminig sa 
mga hudisyal na usapin, nagpatupad sa iba't ibang 
bahagi ng tipang Kautusan (Deu 21:18-21, 22:15-21, 
25:7-10), sumunod sa mga pasiya ng Diyos na nai- 
gawad na (Deu 19:11, 12, 21:1-9), naglaan ng pa- 
ngunguna sa militar (Bil 1:16), nagpatibay sa mga 
tratadong napagkasunduan na (Jos 9:15), at, bilang 
isang komite sa ilalim ng pagkaulo ng mataas na sa- 
serdote, gumanap sa iba pang mga pananagutan 
(Jos 22:13-16). 

Pinanatili pa rin ng bagong teokratikong estadong 
ito ng Israel na may sentralisadong awtoridad ang 
kaayusan ng mga patriyarka na may 12 pangkat ng 
tribo. Ngunit upang mahalinhan ang tribo ni Levi sa 
paglilingkod militar (sa gayon ay maiukol nito ang 
panahon nito tanging sa relihiyosong mga bagay) at 
magkaroon pa rin ng 12 tribo na may 12 bahagi sa 
Lupang Pangako, gumawa ng pormal na mga pag- 
babago sa talaangkanan. (Bil 1:49, 50: 18:20-24) Na- 
riyan din ang suliranin may kinalaman sa mga ka- 
rapatan ng panganay. Si Ruben, ang panganay ni 
Jacob, ay may karapatan sa dobleng bahagi ng 
mana (ihambing ang Deu 21:17), ngunit naiwala 
niya ang karapatang ito dahil sa paggawa niya ng 
insestong imoralidad sa babae ng kaniyang ama. 
(Gen 35:22, 49:3, 4) Kinailangang punan ang mga 


ISRAEL 


bakanteng ito, ang nabakante ni Levi sa gitna ng 12 
gayundin ang pagkawala ng isa na may mga kara- 
patan bilang panganay. 

Sa maituturing na simpleng paraan, isinaayos ni 
Jehova ang dalawang bagay na ito sa pamamagitan 
lamang ng iisang pagkilos. Ang dalawang anak ni 
Jose, sina Efraim at Manases, ay itinaas sa ganap na 
katayuan bilang mga ulo ng tribo. (Gen 48:1-6: 1Cr 
5:1, 2) Muli, nagkaroon ng 12 tribo bukod pa yaong 
kay Levi, at gayundin isang dobleng bahagi ng lu- 
pain ang makasagisag na ibinigay kay Jose na ama 
nina Efraim at Manases sa pamamagitan ng dala- 
wang ito. Sa ganitong paraan, ang mga karapatan 
ng panganay ay kinuha kay Ruben, ang panganay 
ni Lea, at ibinigay kay Jose, ang panganay ni Ra- 
quel. (Gen 29:31, 32, 30:22-24) Pagkatapos ng mga 
pagbabagong ito, ang mga pangalan ng 12 (di-Levi- 
tang) tribo ng Israel ay Ruben, Simeon, Juda, Isacar, 
Zebulon, Efraim, Manases, Benjamin, Dan, Aser, 
Gad, at Neptali.--Bil 1:4-15. 

Mula sa Sinai Hanggang sa Lupang Pangako. 
Dalawa lamang sa 12 tiktik na isinugo sa Lupang Pa- 
ngako ang bumalik na may matibay na pananam- 
palataya upang patibaying-loob ang kanilang mga 
kapatid na sumalakay at manlupig. Kaya ipinasiya 
ni Jehova na dahil sa kawalang ito ng pananampa- 
lataya ng nakararami, lahat ng mahigit sa 20 taóng 
gulang na lumabas mula sa Ehipto, maliban sa ilan, 
ay mamamatay roon sa ilang. (Bil 13:25-33, 14:26- 
34) Kaya sa loob ng 40 taon, ang malaking kampong 
iyon ng Israel ay nagpagala-gala sa Peninsula ng Si- 
nai. Maging sina Moises at Aaron ay namatay nang 
hindi nakatuntong sa Lupang Pangako. Di-nagtagal 
pagkalabas ng Israel mula sa Ehipto, ipinakita ng 
isang sensus na may 603,550 matitipunong lalaki, 
ngunit pagkaraan ng mga 39 na taon, ang bilang 
ng bagong salinlahi ay mas mababa nang 1,820, 
o 601,730.--Bil 1:45, 46: 26:51. 

Noong panahon ng pagala-galang pamumuhay 
ng Israel sa ilang, si Jehova ay naging isang pa- 
nanggalang na pader sa palibot nila, isang kalasag 
laban sa kanilang mga kaaway. Pinahintulutan la- 
mang niyang sumapit sa kanila ang masama noong 
maghimagsik sila laban sa kaniya. (Bil 21:5, 6) Ini- 
laan din ni Jehova ang lahat ng kanilang panganga- 
ilangan. Binigyan niya sila ng manna at tubig, bi- 
nigyan niya sila ng isang kodigo ng kalinisan na 
nangalaga sa kanilang kalusugan, at maging ang 
kanilang mga sapatos ay iningatan niya upang hu- 
wag maluma. (Exo 15:23-25, 16:31, 3b, Deu 29:5) 
Ngunit sa kabila ng gayong maibigin at makahima- 
lang pangangalaga ni Jehova, ang Israel ay pau- 
lit-ulit na nagbulung-bulungan at nagreklamo, at 
sa pana-panahon ay may mga rebeldeng bumaba- 
ngon upang hamunin ang mga teokratikong pag- 


1106 


aatas, anupat kinailangang disiplinahin sila ni Jeho- 
va nang may katindihan, upang matutuhan ng iba 
na matakot at sumunod sa kanilang Dakilang Manu- 
nubos.--Bil 14:2-12, 16:1-3, Deu 9:24; 1Co 10:10. 

Papatapos na ang 40-taong paglalakbay ng Israel 
sa ilang nang ibigay ni Jehova ang mga hari ng mga 
Amorita, sina Sihon at Og, sa kanilang kamay. Da- 
hil sa tagumpay na ito, ang Israel ay naging taga- 
pagmana ng malaking teritoryo sa S ng Jordan 
kung saan namayan ang mga tribo nina Ruben at 
Gad at ang kalahati ng tribo ni Manases.---Deu 3:1- 
13; Jos 2:10. 

Ang Israel sa Ilalim ng mga Hukom. Pagka- 
matay ni Moises, pinangunahan ni Josue ang mga 
Israelita patawid sa Jordan noong 1473 B.C.E. papa- 
sok sa lupain na inilalarawang “inaagusan ng gatas 
at pulot-pukyutan.” (Bil 13:27, Deu 27:3) Pagkata- 
pos, sa isang malawakang anim-na-tadng kampan- 
ya, nilupig nila ang teritoryo na dating kontrolado 
ng 31 hari sa K ng Jordan, kabilang na ang mga na- 
kukutaang lunsod na gaya ng Jerico at Ai. (Jos 1 
hanggang 12) Hindi kasama rito ang mga bayba- 
ying kapatagan at ang ilang nakapaloob na lunsod, 
tulad ng moog ng mga Jebusita na nang maglaon 
ay naging Lunsod ni David. (Jos 13:1-6, 2Sa 5:6-9) 
Ang sumasalansang-sa-Diyos na mga elementong 
ito na pinahintulutang manatili ay nagsilbing mga 
tinik at mga dawag sa tagiliran ng Israel, at lalo 
pang tumindi ang kirot dahil sa pakikipag-asawa sa 
mga ito. Sa loob ng isang yugto na mahigit sa 
380 taon, mula sa pagkamatay ni Josue hanggang 
sa lubusang masupil ni David ang mga ito, ang ga- 
yong mga mananamba ng huwad na mga diyos ay 
nagsilbing “mga kasangkapan upang masubok ang 
Israel upang malaman kung susundin nila ang mga 
utos ni Jehova.”---Huk 3:4-6. 

Ang bagong-lupig na teritoryo ay hinati-hati sa 
mga tribo ng Israel sa pamamagitan ng palabunu- 
tan, gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. Anim na 
“kanlungang lunsod” ang ibinukod para sa kaligta- 
san ng mga nakapatay nang di-sinasadya. Ang mga 
ito, at ang 42 iba pang mga lunsod at ang kani-kani- 
lang nakapalibot na lupaing agrikultural, ay itinak- 
da sa tribo ni Levi.--Jos 13 hanggang 21. 

Bawat lunsod ay nag-atas ng mga hukom at mga 
opisyal sa mga pintuang-daan nito upang mag- 
asikaso sa mga hudisyal na usapin gaya ng inilala- 
an sa ilalim ng tipang Kautusan (Deu 16:18) at 
maging ng kinatawang matatandang lalaki upang 
mangasiwa sa pangkalahatang kapakanan ng lun- 
sod. (Huk 11:5) Bagaman nanatili sa mga tribo ang 
kanilang pagkakakilanlan at mga mana, wala na 
ang kalakhang bahagi ng sentralisadong pang-orga- 
nisasyong kontrol na pinairal noong panahon ng pa- 
mamalagi sa ilang. Ang awit nina Debora at Barak, 


1107 


ang mga pangyayari noong nakikipagdigma si Gi- 
deon, at ang mga gawain ni Jepte ay pawang nagsi- 
siwalat sa mga suliranin hinggil sa kawalan ng pag- 
kakaisa na bumangon pagkamatay ni Moises at ng 
kaniyang kahaliling si Josue at nang ang bayan ay 
mabigong tumingin sa kanilang di-nakikitang Ulo, 
ang Diyos na Jehova, ukol sa patnubay.---Huk 5:1- 
31: 8:1-3, 11:1-12:7. 

Nang mamatay si Josue at ang matatandang la- 
laking kabilang sa kaniyang salinlahi, ang bayan 
ay nagsimulang mag-urong-sulong sa kanilang ka- 
tapatan at pagkamasunurin kay Jehova, tulad ng 
isang malaking pendulo na umuuguy-ugoy sa pagi- 
tan ng tunay at huwad na pagsamba. (Huk 2:7, 11- 
13, 18, 19) Nang iwanan nila si Jehova at bumaling 
sila sa paglilingkod sa mga Baal, inalis niya ang ka- 
niyang proteksiyon at pinahintulutang pumaroon 
ang mga bansa na nasa palibot nila upang samsa- 
man ang lupain. Palibhasa'y nagising sa panganga- 
ilangang kumilos nang may pagkakaisa dahil sa ga- 
yong paniniil, ang suwail na Israel ay namanhik kay 
Jehova at siya naman ay nagbangon ng mga hu- 
kom, o mga tagapagligtas, upang sagipin ang bayan. 
(Huk 2:10-16: 3:15) Sunud-sunod na magigiting na 
hukom ang bumangon pagkatapos ni Josue, kabi- 
lang na sina Otniel, Ehud, Samgar, Barak, Gideon, 
Tola, Jair, Jepte, Ibzan, Elon, Abdon, at Samson. 
--Huk 3 hanggang 16. 

Sa bawat pagliligtas ay higit na nagkaisa ang ban- 
sa. Mayroon pang ibang mga insidente na nagdulot 
ng pagkakaisa. Sa isang pagkakataon, nang ang ba- 
bae ng isang Levita ay walang-patumanggang hala- 
yin, 11 tribo ang nagkakaisang kumilos nang may 
pagkasuklam laban sa tribo ni Benjamin, anupat ipi- 
nakitang ang buong bansa ay nakadama ng pagka- 
kasala at pananagutan. (Huk kab 19, 20) Ang lahat 
ng mga tribo ay may-pagkakaisang pumaroon sa 
kaban ng tipan na nasa tabernakulo sa Shilo. (Jos 
18:1) Kaya naman nakadama sila ng kawalan bilang 
isang bansa nang ang Kaban ay mabihag ng mga 
Filisteo dahil sa kabuktutan at maling paggawi ng 
mga saserdote noong panahong iyon, lalo na ng 
mga anak ng mataas na saserdoteng si Eli. (1Sa 
2:22-36: 4:1-22) Nang mamatay si Eli, at nang si Sa- 
muel ay maging propeta at hukom ng Israel, nagbu- 
nga ito ng pagkakaisa ng Israel, palibhasa'y nag- 
lakbay si Samuel at inikot niya ang Israel upang 
asikasuhin ang mga tanong at mga pagtatalo sa git- 
na ng bayan.— 1Sa 7:15, 16. 

Ang Nagkakaisang Kaharian. Noong 
1117 B.C.E., lubhang nayamot si Samuel nang ma- 
kiusap ang Israel: “Mag-atas ka para sa amin ng 
isang hari upang humatol sa amin gaya ng lahat ng 
mga bansa.” Gayunman, sinabi ni Jehova kay Sa- 
muel, “Makinig ka sa tinig ng bayan . . . sapagkat 


ISRAEL 


hindi ikaw ang itinatakwil nila, kundi ako ang itina- 
takwil nila mula sa pagiging hari sa kanila.” (1Sa 
8:4-9, 12:17, 18) Sa gayon, si Saul na Benjamita 
ang napili bilang unang hari ng Israel, at baga- 
man mabuti ang pasimula ng kaniyang pamamaha- 
la, di-nagtagal ang kaniyang kapangahasan ay hu- 
mantong sa pagsuway, ang pagsuway naman sa 
paghihimagsik, at ang paghihimagsik naman sa ka- 
niyang pagsangguni sa isang espiritista nang ban- 
dang huli---anupat, pagkatapos ng 40 taon, napatu- 
nayan siyang isang ganap na kabiguan!-- 1Sa 10:1, 
11:14, 15; 13:1-14, 15:22-29, 31:4. 

Si David na mula sa tribo ni Juda, isang lalaking 
kalugud-lugod sa puso ni Jehova (1Sa 13:14, Gaw 
13:22), ay pinahiran bilang hari na kahalili ni Saul, 
at sa ilalim ng kaniyang mahusay na pangunguna, 
ang mga hangganan ng bansa ay pinaabot hang- 
gang sa lawak na ipinangako, mula sa “ilog ng Ehip- 
to hanggang sa malaking ilog, na ilog ng Eufrates.” 
--Gen 15:18, Deu 11:24, 2Sa 8:1-14, 1Ha 4:21. 

Noong panahon ng 40-taong paghahari ni David, 
iba't ibang pantanging katungkulan ang itinatag bi- 
lang karagdagan sa pantribong kaayusan. Nagkaro- 
on ng isang maliit na grupo ng mga tagapayo na na- 
kapalibot sa hari, bukod pa sa maimpluwensiyang 
matatandang lalaki na naglilingkod sa sentralisa- 
dong pamahalaan. (1Cr 13:1: 27:32-34) Naroon din 
ang mas malaking pangkagawarang kawanihan ng 
pamahalaan na binubuo ng mga prinsipe ng mga 
tribo, mga pinuno, mga opisyal ng korte, at mga ta- 
uhan ng militar na may mga pananagutang admi- 
nistratibo. (1Cr 28:1) Upang epektibong maasikaso 
ang ilang bagay, nag-atas si David ng 6,000 Levi- 
ta bilang mga hukom at mga opisyal. (1Cr 23: 
3, 4) Nagtatag ng iba pang mga kagawaran na may 
mga inatasang tagapangasiwa upang mag-asikaso 
sa pagsasaka sa mga bukid at upang pamahalaan 
ang mga bagay gaya ng mga ubasan at mga gawa- 
an ng alak, mga taniman ng olibo at mga im- 
bakan ng langis, at mga alagang hayop at mga 
kawan. (1Cr 27:26-31) Sa gayunding paraan, ang 
mga pinansiyal na kapakanan ng hari ay pinanga- 
siwaan ng isang sentral na kagawaran ng inga- 
tang-yaman na hiwalay sa nangangasiwa sa mga 
kayamanan na nakaimbak sa ibang lugar, gaya ng 
malalayong lunsod at nayon.---1Cr 27:25. 

Hinalinhan ni Solomon ang kaniyang amang si 
David bilang hari noong 1037 B.C.E. Naghari siya “sa 
lahat ng kaharian mula sa Ilog [Eufrates] hanggang 
sa lupain ng mga Filisteo at hanggang sa hangga- 
nan ng Ehipto” sa loob ng 40 taon. Ang kaniyang 
paghahari ay pantanging kinakitaan ng kapayapaan 
at kasaganaan, sapagkat ang mga bansa sa palibot 
ay patuloy na ‘nagdala ng mga kaloob at naglingkod 
kay Solomon sa lahat ng mga araw ng kaniyang 


ISRAEL 


buhay.” (1Ha 4:21) Naging kasabihan ang karunu- 
ngan ni Solomon, palibhasa'y siya ang pinakamaru- 
nong na hari noong sinaunang panahon, at noong 
panahon ng kaniyang paghahari, naabot ng Isra- 
el ang tugatog ng kapangyarihan at kaluwalhatian 
nito. Ang isa sa pinakamalalaking tagumpay ni So- 
lomon ay ang pagtatayo ng maringal na templo, na 
ang mga plano ay tinanggap niya mula sa kaniyang 
kinasihang ama na si David.--1Ha kab 3 hang- 
gang 9: 1Cr 28:11-19. 

Ngunit sa kabila ng lahat ng kaniyang kaluwalha- 
tian, kayamanan, at karunungan, si Solomon ay na- 
ging isang kabiguan, sapagkat pinahintulutan ni- 
yang italikod siya ng kaniyang maraming asawang 
banyaga mula sa dalisay na pagsamba kay Jehova 
tungo sa lapastangang mga gawain ng mga huwad 
na relihiyon. Sa katapus-tapusan ay namatay si So- 
lomon na walang pagsang-ayon ni Jehova, at si Re- 
hoboam na kaniyang anak ang humalili sa kaniya. 
--]Ha 11:1-13, 33, 41-43. 

Palibhasa'y walang karunungan at malayong pa- 
nanaw, dinagdagan ni Rehoboam ang dati nang 
mabibigat na pasanin ng bayan mula sa pamahala- 
an. Dahil dito, humiwalay sa kaniya ang sampung 
hilagang tribo sa pangunguna ni Jeroboam, gaya 
nga ng inihula ng propeta ni Jehova. (1Ha 11:29-32, 
12:12-20) Sa gayon ay nahati ang kaharian ng Isra- 
el noong 997 B.C.E. 

Para sa mga detalye hinggil sa nahating kaharian, 
tingnan ang ISRAEL Blg. 3. 

Ang Israel Pagkatapos ng Pagkatapon sa Ba- 
bilonya. Sa loob ng sumunod na 390 taon pag- 
katapos na mamatay si Solomon at mahati ang 
nagkakaisang kaharian at hanggang sa mawasak 
ang Jerusalem noong 607 B.C.E., ang terminong 
“Israel” ay kadalasang kumakapit lamang sa sam- 
pung tribo na nasa ilalim ng pamamahala ng hila- 
gang kaharian. (2Ha 17:21-23) Ngunit nang buma- 
lik ang isang nalabi ng 12 tribo mula sa pagkatapon, 
at patuloy hanggang sa ikalawang pagkawasak ng 
Jerusalem noong 70 C.E., ang terminong “Israel” ay 
minsan pang sumaklaw sa kabuuan ng mga inapo 
ni Jacob na nabubuhay nang panahong iyon. Muli 
ang mga tao ng 12 tribo ay tinawag na “buong 
Israel.”--Ezr 2:70: 6:17: 10:5, Ne 12:47; Gaw 2: 
22, 36. 

Ang mga bumalik sa Jerusalem kasama ni Zeru- 
babel at ng mataas na saserdoteng si Josue (Jesua) 
noong 537 B.C.E. ay halos 50,000 (42,360 Israelita at 
mahigit 7,500 alipin at bihasang mang-aawit), at si- 
nimulan ng mga ito na muling itayo ang bahay ng 
pagsamba kay Jehova. (Ezr 3:1, 2: 5:1, 2) Nang mag- 
laon, may iba pang bumalik kasama ni Ezra noong 
468 B.C.E. (Ezr 7:1-8:36), at nang dakong huli, no- 
ong 455 B.C.E., tiyak na may iba pang sumama kay 


1108 


Nehemias nang pumaroon ito sa Jerusalem taglay 
ang pantanging atas na muling itayo ang mga pa- 
der at mga pintuang-daan ng lunsod. (Ne 2:5-9) Ga- 
yunman, maraming Israelita ang nanatiling na- 
kapangalat sa buong imperyo, gaya ng binanggit 
sa aklat ng Esther.---Es 3:8, 8:8-14: 9:30. 

Bagaman hindi nakabalik ang Israel sa dati nitong 
soberanya bilang independiyenteng bansa, ito na- 
man ay naging isang Hebreong komonwelt na may 
malaking kalayaan sa ilalim ng pamumuno ng Per- 
sia. Ang mga kinatawang tagapamahala at mga go- 
bernador (tulad nina Zerubabel at Nehemias) ay 
inatasan mula sa mga Israelita mismo. (Ne 2:16-18, 
5:14, 15, Hag 1:1) Ang matatandang lalaki ng Israel 
at ang mga prinsipe ng mga tribo ay patuloy na gu- 
manap bilang mga tagapayo at mga kinatawan ng 
bayan. (Ezr 10:8, 14) Ang makasaserdoteng organi- 
sasyon ay muling itinatag, salig sa sinaunang mga 
rekord ng talaangkanan na naingatang mabuti, at 
nang muling gumana ang gayong Levitikong kaa- 
yusan, ang mga paghahain at iba pang mga kahili- 
ngan ng tipang Kautusan ay tinupad.---Ezr 2:59-63, 
8:1-14, Ne 8:1-18. 

Nang bumagsak ang Imperyo ng Persia at buma- 
ngon ang pamumuno ng Gresya sa daigdig, naba- 
hagi ang Israel dahil sa labanan sa pagitan ng mga 
Ptolemy ng Ehipto at ng mga Seleucido ng Sirya. 
Ipinasiya ng huling nabanggit, noong panahon ng 
pamamahala ni Antiochus IV (Epiphanes), na pawi- 
in ang pagsamba at mga kaugaliang Judio. Uma- 
bot sa kasukdulan ang kaniyang pagsisikap noong 
168 B.C.E. nang isang paganong altar ang itinayo sa 
ibabaw ng altar ng templo sa Jerusalem at inialay sa 
Griegong diyos na si Zeus. Gayunman, kabaligtaran 
ang naging epekto ng nakapangingilabot na insi- 
denteng ito, sapagkat iyon ang naging ningas na 
nagpasiklab sa pag-aalsa ng mga Macabeo. Pagka- 
raan ng eksaktong tatlong taon, muling inialay ng 
matagumpay na Judiong lider na si Judas Macca- 
baeus ang nilinis na templo kay Jehova kasabay ng 
isang kapistahan na mula noon ay ginugunita ng 
mga Judio bilang ang Hanukkah. 

Ang sumunod na siglo ay kinakitaan ng malaking 
panloob na kaguluhan na higit at higit na naglayo 
sa Israel sa administratibong mga paglalaan ng ti- 
pang Kautusan batay sa tribo. Sa loob ng yugtong 
ito, ang pansariling pamamahala ng mga Maca- 
beo o mga Hasmoneano ay napaharap sa pabagu- 
bagong mga kalagayan, at nabuo ang mga partido 
ng mga Saduceong panig sa mga Hasmoneano at ng 
mga Pariseong laban sa mga Hasmoneano. Nang 
dakong huli ay tinawagan ang Roma, ang kapang- 
yarihang pandaigdig noon, upang makialam. Na- 
magitan si Heneral Gnaeus Pompey, at pagkatapos 
ng tatlong-buwang pagkubkob ay nakuha niya ang 


1109 


Jerusalem noong 63 B.C.E. at idinagdag ang Judea 
sa imperyo. Inatasan ng Roma si Herodes na Dakila 
bilang hari ng mga Judio noong mga 39 B.C.E., at 
pagkaraan ng mga tatlong taon ay matagumpay 
niyang dinurog ang pamamahalang Hasmoneano. 
Nang malapit nang mamatay si Herodes, ipinanga- 
nak si Jesus noong 2 B.C.E., bilang “isang kaluwal- 
hatian ng iyong bayang Israel.”--Luc 2:32. 

Ang awtoridad ng imperyo ng Roma sa Israel no- 
ong unang siglo C.E. ay binaha-bahagi sa mga taga- 
pamahala ng distrito at mga gobernador, o mga 
prokurador. Binabanggit sa Bibliya ang mga tagapa- 
mahala ng distrito na gaya nina Felipe, Lisanias, at 
Herodes Antipas (Luc 3:1): gayundin ang mga go- 
bernador na sina Poncio Pilato, Felix, at Festo (Gaw 
23:26, 24:27): at ang mga haring sina Agripa I at II 
(Gaw 12:1; 25:13). Sa loob ng bansa, umiiral pa rin 
sa paanuman ang pantribong kaayusan ayon sa 
angkan, gaya ng makikita nang utusan ni Cesar Au- 
gusto ang mga Israelita na magpatala sa lunsod na 
kinabibilangan ng kanilang sambahayan sa panig 
ng ama. (Luc 2:1-5) Lubhang maimpluwensiya pa 
rin sa taong-bayan “ang matatandang lalaki” at 
ang makasaserdoteng Levitikong mga tagapagling- 
kod (Mat 21:23, 26:47, 57; Gaw 4:5, 23), bagaman sa 
malaking antas ay inihalili nila ang mga tradisyon 
ng mga tao sa nakasulat na mga kahilingan ng ti- 
pang Kautusan.--Mat 15:1-11. 

Sa gayong kapaligiran isinilang ang Kristiyanis- 
mo. Una ay dumating si Juan na Tagapagbautismo, 
ang tagapagpauna ni Jesus, na nagpanumbalik sa 
maraming Israelita kay Jehova. (Luc 1:16: Ju 1:31) 
Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Jesus at ng kaniyang 
mga apostol ang gawaing pagliligtas, anupat nagpa- 
gal sila sa gitna ng “nawawalang mga tupa ng sam- 
bahayan ng Israel,” habang kanilang idinidilat ang 
mga matang bulag upang makita ang maling mga 
tradisyon ng mga tao at ang nakahihigit na mga pa- 
kinabang ng dalisay na pagsamba sa Diyos. (Mat 
15:24: 10:6) Gayunman, isang nalabi lamang ang 
tumanggap kay Jesus bilang Mesiyas at naligtas. 
(Ro 9:27: 11:7) Ito ang mga may-kagalakang nag- 
bunyi sa kaniya bilang “Hari ng Israel.” (Ju 1:49: 12: 
12, 13) Ang karamihan, na tumangging manampa- 
lataya kay Jesus (Mat 8:10: Ro 9:31, 32), ay sumu- 
porta sa kanilang mga lider ng relihiyon na su- 
migaw: “Alisin siya! Alisin siya! Ibayubay siya!” 
“Wala kaming hari kundi si Cesar.”--Ju 19:15, Mar 
15:11-15. 

Di-nagtagal, napatunayang huwad ang pakunwa- 
ring matatag na pagkamatapat na ito kay Cesar. 
Ang mga panatikong elemento sa Israel ay nagsul- 
sol ng sunud-sunod na paghihimagsik, at sa bawat 
pagkakataon, ang probinsiya ay dumanas ng maba- 
bagsik na pagganti ng mga Romano, mga pagganti 


ISRAEL 


na nagpatindi naman sa pagkapoot ng mga Judio sa 
pamamahala ng Roma. Nang dakong huli, naging 
napakaselan ng situwasyon anupat hindi na ito ma- 
pigilan ng lokal na mga hukbong Romano at si Ces- 
tio Gallo, gobernador ng Sirya, ay kumilos laban sa 
Jerusalem kasama ang mas malalakas na hukbo 
upang panatilihin ang kontrol ng Roma. 

Pagkatapos na silaban ang Bezetha, sa H ng tem- 
plo, nagkampo si Gallo sa harap ng maharlikang pa- 
lasyo, sa TK ng templo. Nang sandaling iyon, sabi ni 
Josephus, madali na sana niyang mapapasok ang 
lunsod, gayunman, dahil sa kaniyang pagluluwat, 
lumakas ang mga rebelde. Sa gayon, ang nagpapa- 
unang mga yunit ng mga Romano ay bumuo ng ta- 
bing na panangga, tulad ng likod ng pagong, sa pa- 
mamagitan ng pagtatakip ng kanilang mga kalasag 
sa kanilang sarili at sinimulan nilang sirain ang 
mga pader. Muli, nang malapit nang magtagumpay 
ang mga Romano, umurong sila noong taglagas ng 
66 C.E. May kinalaman sa pag-urong na ito, sinabi 
ni Josephus: “Biglang pinabalik ni Cestio . . . ang ka- 
niyang mga hukbo, tinalikuran ang kaniyang mga 
inaasahan, bagaman walang dinanas na pagkatalo, 
at, taliwas sa inaakala ng lahat, umalis sila sa lun- 
sod.” (The Jewish War, II, 540 [xix, 7]) Ang pagsa- 
lakay na ito sa lunsod, na sinundan ng biglang pag- 
urong, ang naglaan ng hudyat at ng pagkakataon 
upang ang mga Kristiyano roon ay “tumakas patu- 
ngo sa mga bundok” gaya ng itinagubilin ni Jesus. 
--luc 21:20-22. 

Nang sumunod na taon (67 C.E.) sinimulang sa- 
watain ni Vespasian ang pag-aalsa ng mga Judio, 
ngunit dahil sa di-inaasahang pagkamatay ni Nero 
noong taóng 68 ay nabuksan ang daan upang ma- 
ging emperador si Vespasian. Kaya bumalik siya sa 
Roma noong taong 69 at iniwan ang kaniyang anak 
na si Tito upang ipagpatuloy nito ang kampanya, at 
nang sumunod na taon, 70 C.E., ang Jerusalem ay 
pinasok at winasak. Pagkaraan ng tatlong taon, ang 
huling moog ng mga Judio sa Masada ay bumagsak 
sa mga Romano. Sinasabi ni Josephus na sa buong 
panahon ng kampanya laban sa Jerusalem, 1,100,- 
000 Judio ang namatay, marami ay dahil sa salot at 
taggutom, at 97,000 ang kinuhang bihag, sabi niya, 
anupat ang marami ay nangalat bilang mga alipin 
sa lahat ng purok ng imperyo.--The Jewish War, 
VI, 420 (ix, 3). 

Para sa pagkakakilanlan ng “labindalawang tribo 
ng Israel” na tinutukoy sa Mateo 19:28 at Lucas 22: 
30, tingnan ang TRIBO ('Paghatol sa Labindalawang 
Tribo ng Israel). 

3. Ang mga tribo na makalawang ulit na bumuo 
sa isang hiwalay na hilagang kaharian ng Israel. 

Naganap ang unang pagkahati ng pambansang 
pamahalaan nang mamatay si Saul noong mga 


ISRAEL 


1078 B.C.E. Kinilala ng tribo ni Juda si David bilang 
hari, ngunit ginawang hari ng iba pang mga tribo 
ang anak ni Saul na si Is-boset, pagkaraan ng dala- 
wang taon, si Is-boset ay napaslang. (2Sa 2:4, 8-10, 
4:5-7) Sa kalaunan, naayos ang hidwaan at si David 
ang naging hari ng 12 tribo.---2Sa 5:1-3. 

Sa kalaunan ng paghahari ni David, nang masug- 
po ang paghihimagsik ng kaniyang anak na si Ab- 
salom, minsan pang kinilala ng lahat ng mga tribo 
si David bilang hari. Gayunman, nang ibinabalik 
ang hari sa kaniyang trono, bumangon ang pagtata- 
lo tungkol sa wastong kaayusan, at sa bagay na 
ito, nakabangga ng sampung hilagang tribo na ti- 
natawag na Israel ang mga lalaki ng Juda.---2Sa 
19:41-43. 

Ang buong 12 tribo ay nagkaisa sa kanilang pag- 
suporta sa anak ni David na si Solomon sa pagka- 
hari nito. Ngunit nang mamatay ito noong mga 
998 B.C.E., naganap ang ikalawang pagkahati ng 
kaharian. Tanging ang mga tribo nina Benjamin 
at Juda ang sumuporta kay Haring Rehoboam, na 
umupo sa trono ng kaniyang amang si Solomon sa 
Jerusalem. Pinili ng Israel, na binubuo ng sampung 
tribo sa dakong H at S, si Jeroboam upang ma- 
ging kanilang hari.--1Ha 11:29-37, 12:1-24, MAPA, 
Tomo 1, p. 947. 

Sa pasimula, ang kabisera ng Israel ay itinatag sa 
Sikem. Nang maglaon ay inilipat ito sa Tirza, at noon 
namang panahon ng paghahari ni Omri ay inilipat 
ito sa Samaria, kung saan ito nanatili sa loob ng su- 
munod na 200 taon. (1Ha 12:25, 15:33, 16:23, 24) 
Alam ni Jeroboam na ang nagkakaisang pagsamba 
ay nagbubuklod sa isang bayan, kaya upang ang 
humiwalay na mga tribo ay huwag nang pumaroon 
sa templo ng Jerusalem upang sumamba, naglagay 
siya ng dalawang ginintuang guya, hindi sa kabise- 
ra, kundi sa dalawang dulo ng teritoryo ng Israel, 
ang isa ay sa Bethel sa timog at ang isa pa ay sa Dan 
sa hilaga. Nagtalaga rin siya ng isang di-Levitikong 
pagkasaserdote upang manguna at magturo sa Isra- 
el ng pagsamba kapuwa sa mga ginintuang guya at 
sa hugis-kambing na mga demonyo.--1Ha 12:28- 
33, 2Cr 11:13-15. 

Sa paningin ni Jehova, isang napakalaking kasala- 
nan ang ginawa ni Jeroboam. (2Ha 17:21, 22) Kung 
nanatili lamang siyang tapat kay Jehova at hindi 
bumaling sa gayong talamak na idolatriya, pahihin- 
tulutan sana ng Diyos na magpatuloy ang kaniyang 
dinastiya, ngunit gaya ng nangyari, nawala sa kani- 
yang sambahayan ang trono nang ang kaniyang 
anak na si Nadab ay mapaslang wala pang dala- 
wang taon pagkamatay ni Jeroboam.-- 1Ha 11:38, 
15:25-28. 

Kung ano ang kinalabasan ng tagapamahala, ga- 
yundin ang kinalabasan ng bansang Israel. Labinsi- 


1110 


yam na hari, hindi kabilang si Tibni (1Ha 16:21, 22), 
ang namahala mula 997 hanggang 740 B.C.E. Siyam 
lamang ang hinalinhan ng sarili nilang mga anak, 
at isa lamang ang nagkaroon ng dinastiya na uma- 
bot sa ikaapat na salinlahi. Pito sa mga hari ng Isra- 
el ang namahala nang dalawang taon o mas maigsi 
pa, ang ilan ay namahala sa loob lamang ng ilang 
araw. Ang isa ay nagpatiwakal, ang apat ay maa- 
gang namatay, at ang anim pa ay pinaslang ng 
ambisyosong mga lalaki na lumuklok sa trono ng 
kanilang mga biktima. Bagaman si Jehu, ang pina- 
kamabuti sa kanilang lahat, ay nakalugod kay Jeho- 
va sa pamamagitan ng pag-aalis niya sa buktot na 
pagsamba kay Baal na itinaguyod nina Ahab at Je- 
zebel, gayunman “si Jehu ay hindi nag-ingat sa pag- 
lakad sa kautusan ni Jehova na Diyos ng Israel nang 
kaniyang buong puso": pinahintulutan niya na mag- 
patuloy sa buong lupain ang pagsamba sa guya na 
pinasimulan ni Jeroboam.---2Ha 10:30, 31. 

Si Jehova, sa ganang kaniya, ay talagang nagpa- 
kita ng mahabang pagtitiis sa Israel. Sa loob ng ka- 
nilang 257-ta0ng kasaysayan, patuloy niyang isinu- 
go ang kaniyang mga lingkod upang babalaan ang 
mga tagapamahala at ang bayan tungkol sa kani- 
lang balakyot na mga daan, ngunit walang nangya- 
ri. (2Ha 17:7-18) Kabilang sa tapat na mga lingkod 
na ito ng Diyos ang mga propetang sina Jehu (hin- 
di ang hari), Elias, Micaias, Eliseo, Jonas, Oded, 
Oseas, Amos, at Mikas.--1Ha 13:1-3, 16:1, 12, 17:1, 
22:8: 2Ha 3:11, 12, 14:25; 2Cr 28:9: Os 1:1: Am 1:1, 
Mik 1:1. 

Mas matindi ang suliranin ng Israel hinggil sa 
pagsasanggalang ng kaniyang sarili laban sa pagsa- 
lakay kaysa sa Juda, sapagkat bagaman doble ang 
kaniyang populasyon, halos tatlong ulit naman ang 
laki ng lupaing binabantayan niya. Bukod sa mana- 
ka-nakang pakikipagdigma laban sa Juda, malimit 
din siyang nakikipagdigma sa kaniyang mga hang- 
gahan sa hilaga at silangan laban sa Sirya at nasa 
ilalim ng panggigipit ng Asirya. Ang huling pag- 
kubkob sa Samaria ay sinimulan ni Salmaneser V 
noong ikapitong taon ng paghahari ni Hosea, ngunit 
inabot nang halos tatlong taon bago nakuha ng mga 
Asiryano ang lunsod noong 740 B.C.E.---2Ha 17:1-6, 
18:9, 10. 

Ang patakaran ng mga Asiryano, na sinimulang 
ipatupad ng hinalinhan ni Salmaneser na si Tiglat- 
pileser III, ay alisin ang mga bihag mula sa nalupig 
na teritoryo at ilipat bilang kahalili nila ang mga tao 
mula sa ibang mga bahagi ng imperyo. Sa ga- 
yon, napigilan ang pagbangon ng mga pag-aalsa. Sa 
pangyayaring ito, ang ibang mga liping pambansa 
na dinala sa teritoryo ng Israel ay nagkahalu-halo 
nang dakong huli, kapuwa ang kanilang mga lahi at 
mga relihiyon, at nang maglaon ay nakilala sila bi- 


1111 


lang mga Samaritano.--2Ha 17:24-33, Ezr 4:1, 2, 
9, 10; Luc 9:52; Ju 4:7-43. 

Gayunman, nang bumagsak ang Israel, hindi pa 
rin lubusang nawala ang sampung hilagang tribo. 
Maliwanag na ang ilang tao mula sa mga tribong ito 
ay iniwan ng mga Asiryano sa teritoryo ng Israel. 
Tiyak na ang iba ay umalis sa Israel dahil sa ido- 
latriya nito at nagtungo sa teritoryo ng Juda bago 
ang 740 B.C.E., at ang kanilang mga inapo ay mala- 
mang na kabilang sa mga bihag na dinala sa Babi- 
lonya noong 607 B.C.E. (2Cr 11:13-17: 35:1, 17-19) 
Walang alinlangang may mga inapo rin mula sa 
mga kinuhang bihag ng mga Asiryano (2Ha 17:6, 
18:11) na kabilang sa bumalik na nalabi na bumuo 
sa 12 tribo ng Israel noong 537 B.C.E. at pagkatapos 
nito.— 1Cr 9:2, 3: Ezr 6:17; Os 1:11, ihambing ang 
Eze 37:15-22. 

4. Ang Lupang Pangako, o heograpikong teritor- 
yo na iniatas sa bansang Israel (lahat ng 12 tribo), 
kung ihahambing sa teritoryo ng ibang mga bansa 
(1Sa 13:19, 2Ha 5:2; 6:23), at pinamahalaan ng mga 
haring Israelita.--1Cr 22:2, 2Cr 2:17. 

Pagkatapos na mahati ang bansa, ang “lupain ng 
Israel” ay ginagamit kung minsan upang tumukoy 
sa teritoryo ng hilagang kaharian, anupat ipinakiki- 
ta ang kaibahan nito sa teritoryo ng Juda. (2Cr 30: 
24, 25: 34:1, 3-7) Pagkatapos na bumagsak ang hi- 
lagang kaharian, ang pangalan ng Israel, sa pinaka- 
diwa, ay iningatang buhay ng Juda, ang tanging ka- 
harian na nalalabi sa mga inapo ni Israel (Jacob). 
Samakatuwid, ang lupain ng Judeanong kaharian at 
ang kabisera nito na Jerusalem ang pangunahing ti- 
nutukoy nang gamitin ng propetang si Ezekiel ang 
pananalitang “lupa ng Israel.” (Eze 12:19, 22; 18:2; 
21:2, 3) Ito ang heograpikong lugar na lubusang 
natiwangwang nang 70 taon mula 607 B.C.E. at 
pagkatapos nito (Eze 25:3) ngunit dito muling titipu- 
nin ang isang tapat na nalabi.--Eze 11:17, 20:42, 
37:12. 

Para sa paglalarawan sa mga katangian ng heo- 
grapiya at klima ng Israel, gayundin ang laki, loka- 
syon, likas na yaman, at kaugnay na mga detalye, 
tingnan ang artikulong PALESTINA. 


ISRAELITA [Ni (Kay) Israel]. Isang inapo ni 
Jacob, na ang pangalan ay pinalitan ng Israel. (2Sa 
17:25, Ju 1:47: Ro 11:1, tingnan ang ISRAEL Blg. 1.) 
Batay sa konteksto, kapag nasa pangmaramihan, 
ang terminong ito ay tumutukoy sa mga sumusu- 
nod: (1) Mga miyembro ng lahat ng 12 tribo bago 
nahati ang kaharian (1Sa 2:14; 13:20: 29:1): (2) ya- 
ong mga kabilang sa 10-tribong hilagang kaharian 
(1Ha 12:19: 2Ha 3:24): (3) di-Levitikong mga Judio 
na bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya (1Cr 
9:1, 2): (4) mga Judio noong unang siglo C.E. 
--Gaw 13:16, Ro 9:3, 4; 2Co 11:22. 


ISRAEL NG DIYOS 


ISRAEL NG DIYOS. Ang pananalitang ito, 
na minsan lamang matatagpuan sa Kasulatan, ay 
tumutukoy sa espirituwal na Israel at hindi sa lahi 
ng mga inapo ni Jacob, na ang pangalan ay pinali- 
tan ng Israel. (Gen 32:22-28) Tinutukoy ng Bibliya 
ang “Israel ayon sa laman” (1Co 10:18), gayundin 
ang espirituwal na Israel na binubuo kahit niyaong 
hindi mga inapo ni Abraham. (Mat 3:9) Nang gami- 
tin ng apostol na si Pablo ang pananalitang “Israel 
ng Diyos,” ipinakita niya na wala itong kinalaman 
kung ang isa man ay tinuling inapo ni Abraham 
o hindi.---Gal 6:15, 16. 

Dahil itinakwil ng Diyos ang likas na Israel alang- 
alang sa espirituwal na bansang ito na kinabibila- 
ngan ng mga Gentil, inihula ng propetang si Oseas 
na sasabihin ng Diyos “sa kanila na hindi ko bayan: 
‘Kayo ang aking bayan.'” (Os 2:23: Ro 9:22-25) Nang 
dumating ang takdang panahon, ang Kaharian ng 
Diyos ay kinuha mula sa bansa ng likas na mga Ju- 
dio at ibinigay sa isang espirituwal na bansang nag- 
luluwal ng mga bunga ng Kaharian. (Mat 21:43) Sa 
totoo, may likas na mga Judiong kabilang sa espiri- 
tuwal na Israel. Ang mga apostol at iba pa na tu- 
manggap ng banal na espiritu noong Pentecostes ng 
33 C.E. (mga 120), yaong mga naparagdag nang 
araw na iyon (mga 3,000), at yaong mga naparag- 
dag nang maglaon anupat ang bilang ng mga lalaki 
pa lamang ay umabot na nang mga 5,000, ay pa- 
wang mga Judio at mga proselita. (Gaw 1:13-15, 
2:41: 4:4) Magkagayunman, sila, gaya ng pagkaka- 
larawan sa kanila ni Isaias, ay isa lamang nalabi’ na 
iniligtas mula sa itinakwil na bansang iyon.---Isa 10: 
21, 22, Ro 9:27. 

Nililiwanag ng ibang mga kasulatan ang bagay na 
ito. Nang putulin ang ilan sa “likas na mga sanga" 
ng makasagisag na punong olibo, inihugpong ang 
“ligaw” na mga sangang di-Israelita, kaya naman 
yaong mga “talaga ngang binhi ni Abraham, mga 
tagapagmana ayon sa isang pangako" ay hindi na 
itatangi ayon sa lahi at katayuan nila sa buhay. (Ro 
11:17-24, Gal 3:28, 29) “Hindi lahat ng nagmumula 
sa Israel ay talagang Israel." “Sapagkat siya ay hin- 
di Judio na gayon sa panlabas, ni ang pagtutuli man 
ay yaong nasa panlabas sa laman. Kundi siya ay Ju- 
dio na gayon sa panloob, at ang kaniyang pagtutuli 
ay yaong sa puso sa pamamagitan ng espiritu.” (Ro 
9:6, 2:28, 29) Hindi nailuwal ng likas na Israel ang 
takdang bilang, kung kaya “ibinaling ng Diyos ang 
kaniyang pansin sa mga bansa upang kumuha mula 
sa kanila ng isang bayan ukol sa kaniyang panga- 
lan.” (Gaw 15:14) May kinalaman sa kanila, ganito 
ang sinabi: “Dati ay hindi kayo bayan, ngunit nga- 
yon ay bayan na ng Diyos.” (1Pe 2:10) Sinipi ng 
apostol na si Pedro yaong ipinangako sa likas na Is- 
rael at ikinapit niya ito sa espirituwal na Israel ng 


ISTOB 


Diyos, anupat sinabi niyang ito ay “isang piniling 
lahi, isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal 
na bansa, isang bayang ukol sa pantanging pag- 
aari.”--Exo 19:5, 6: 1Pe 2:9. 

Dahil sa ilang makatuwirang kadahilanan, tiyak 
na ang 12 tribong binanggit sa Apocalipsis kabana- 
ta 7 ay tumutukoy sa espirituwal na Israel. Ang ta- 
laan dito ay naiiba sa talaan ng likas na Israel sa Bi- 
lang kabanata 1. Isa pa, matagal na panahon nang 
wasak ang templo ng Jerusalem, nagwakas na ang 
pagkasaserdote nito, at tuluyan nang naglaho ang 
lahat ng rekord ng mga tribo ng likas na Israel, 
nang makita ni Juan ang kaniyang pangitain noong 
96 C.E. Ngunit ang mas mahalaga, alam na ni Juan 
ang nabanggit na mga pangyayari mula noong Pen- 
tecostes 33 C.E. at pagkatapos niyaon, nang ma- 
tanggap niya ang kaniyang pangitain. Sa liwanag 
ng mga pangyayaring iyon, ang pangitain ni Juan 
tungkol sa mga nakatayo sa makalangit na Bun- 
dok Sion kasama ng Kordero, na tinanggihan ng li- 
kas na Israel, ay nagsisiwalat na ang bilang ng es- 
pirituwal na Israel na ito ng Diyos ay 144,000 na 
“binili mula sa sangkatauhan. "--Apo 7:4: 14:1, 4. 


ISTOB [Lalaki ng Tob]. Isa sa maliliit na kahari- 
an na naglaan ng mga lalaking mandirigma upang 
magamit ng mga anak ni Ammon laban kay David. 
Natalo ang mga hukbo mula sa “Istob” at ang kani- 
lang mga kaalyado. (2Sa 10, AT, KJ, NW, Yg) Inaa- 
kala ng karamihan sa mga tagapagsalin at mga 
heograpo na ang Istob ay dapat na isaling “mga la- 
laki ng Tob,” anupat tumutukoy sa “lupain ng Tob” 
kung saan nanirahan si Jepte. (Huk 11:3-11, tingnan 
ang 2Sa 10:6, 8, AS, JB, JP, RS.) Gayunman, ang 
pagkakasalin na “Istob” ay may suporta ng ilang si- 
naunang bersiyon. (LXX; Sy, Vg) Hindi alam sa 
ngayon kung saan ang lokasyon ng isang sinaunang 
Istob.--Tingnan ang TOB. 


ISVA [posibleng nangangahulugang “Pinantay: 
Pinatag”]. Ang ikalawa sa apat na anak ni Aser. 
(Gen 46:17: 1Cr 7:30) Yamang hindi siya nakatala sa 
mga pamilya ni Aser, posible na hindi siya nagka- 
roon ng mga anak na lalaki o na ang kaniyang lin- 
ya ng angkan ay naglaho di-kalaunan.---Bil 26:44. 


ISVI [posibleng nangangahulugang “Pinantay: 
Pinatag”]. 

1. Ikatlong nakatalang anak ni Aser at pinag- 
mulan ng Isvitang pamilya sa tribong iyon.---Gen 
46:17: Bil 26:44; 1Cr 7:30. 

2. Isa sa mga anak ni Haring Saul.--1Sa 14:49. 
ISVITA, MGA [Ni (Kay) Isvi]. Isang pamil- 


yang nagmula kay Isvi na isang anak ni Aser.---Gen 
46:17: Bil 26:44. 


1112 


ITAI [posibleng pinaikling anyo ng Itiel]. Anak 
ni Ribai na mula sa Gibeah sa teritoryo ng Benja- 
min, isa sa makapangyarihang mga lalaki ng mga 
hukbong militar ni David. (1Cr 11:26, 31) Lumilitaw 
na si Itai ay tinatawag na Ittai sa 2 Samuel 23:29. 


ITALYA [posibleng mula sa Latin, vitulus, “guya']. 
Ang hugis-botang peninsula na nakausli nang pati- 
mog-silangan sa Dagat Mediteraneo mula sa konti- 
nente ng Europa. Ang haba nito mula sa Alps sa H 
hanggang sa “hinlalaki” sa Kipot ng Messina sa Tay 
mga 1,130 km (700 mi). Ito ay may iba't ibang la- 
pad na mula 160 hanggang 240 km (100 hanggang 
150 mi) at ang hangganan nito sa S ay ang Da- 
gat Adriatico at sa K naman ay ang Dagat Tirreno. 
Ang kabundukan ng Apennines ang pinakagulugod 
sa gitna ng peninsulang ito, anupat may matata- 
bang libis patungo sa mga baybaying kapatagan. 
Ang pangunahing mga ilog ay ang Tiber at ang Po. 
Ang Italya ay halos kasinlaki ng Pilipinas. 

Noong una, ayon kay Antiochus ng Siracusa (na- 
buhay noong ikalimang siglo B.C.E.), ang pangalang 
Italia ay tumutukoy lamang sa probinsiya ng Cala- 
bria sa T kung saan naninirahan ang mga Itali. Ang 
pangalang ito ay waring anyong Griego ng Vitelia, 
na nauugnay sa Latin na vitulus, nangangahulu- 
gang “guya.” Posibleng ikinapit ito sa rehiyong iyon 
dahil sa mga pastulan at bakahan nito o dahil inang- 
kin ng mga naninirahan dito na sila ay mga inapo 
ng kanilang diyos na toro. Pagsapit ng unang sig- 
lo C.E., ang pangalang Italya ay sumasaklaw na sa 
mismong teritoryo na saklaw nito sa ngayon. 

Sa paglipas ng mga siglo, ang mga tao mula sa 
iba't ibang lupain ay nandayuhan sa napakatabang 
lupaing ito. Bahagi ng maagang kasaysayan ng Ital- 
ya ang mga digmaan sa pagitan ng mga dati nang 
naroroon at ng mga pulutong ng mga bagong- 
dating na sa pana-panahon ay sumasalakay sa lu- 
pain. Nang ang iba't ibang mga liping pambansang 
ito ay mamayan doon at mag-asawa sa isa't isa, 
nagkasama-sama sa peninsula ang sari-saring wika, 
lahi, at kaugalian. 

Maagang nakarating sa Italya ang Kristiyanismo, 
sapagkat noong araw ng Pentecostes, 33 C.E., na- 
saksihan ng mga Italyanong proselita at gayundin 
ng mga Judiong taga-Roma ang pagbubuhos ng ba- 
nal na espiritu at narinig nila ang paliwanag ni Pe- 
dro, tiyak na ang ilan sa kaniya ay kabilang sa “mga 
tatlong libong” nabautismuhan noong pagkakataong 
iyon. (Gaw 2:1, 10, 41) Pagbalik sa Italya, maaa- 
ring sila ang naging pinakapundasyon ng kongrega- 
syong Kristiyano sa Roma na sinulatan ni Pablo ng 
isa sa kaniyang mga liham pagkaraan ng mga ilang 
taon. (Ro 1:1-7) Maaaring sina Aquila at Priscila 
ay kaugnay sa kongregasyong iyon sa Italya nang 


1113 


ipag-utos ni Emperador Claudio, noong mga ta- 
Ong 49 o maagang bahagi ng 50 C.E., na lisanin nila 
ang bansa. Pagdating nila sa Corinto, di-nagtagal ay 
dumating din doon si Pablo noong unang pagdalaw 
niya sa lunsod na iyon sa kaniyang ikalawang pag- 
lalakbay bilang misyonero.--Gaw 18:1, 2. 

Si Cornelio, tiyak na isang Italyano at isang opi- 
syal ng hukbo ng “pangkat na Italyano,” ay may ta- 
hanan sa Cesarea. (Gaw 10:1) Noong nililitis si Pablo 
sa Cesarea sa harap ni Festo, iniapela niya kay Cesar 
ang kaniyang kaso. Pagkatapos ay isinakay siya sa 
barko patungong Mira, at doon ay inilipat siya, ka- 
sama ng iba pang mga bilanggo, sa isang barko na 
may lulang mga butil mula sa Alejandria na patu- 
ngong Italya. (Gaw 25:6, 11, 12, 27:1, 5, 6) Palib- 
hasa'y nawasak ang barko sa biyahe, kinailangan 
nilang magpalipas ng taglamig sa pulo ng Mal- 
ta. Pagkatapos, malamang na noong tagsibol ng 
59 C.E., unang nakatuntong si Pablo sa Italya sa Re- 
gio na nasa “hinlalaki” ng Italya, at di-nagtagal pag- 
katapos nito ay bumaba siya sa Puteoli sa Look ng 
Pozzuoli (Naples). Dito, na mahigit 160 km (100 mi) 
sa T ng Roma, tumigil si Pablo nang isang linggo ka- 
sama ng lokal na kongregasyon bago siya pumaro- 
on sa Roma sa pamamagitan ng Appian Way, anu- 
pat bago pa siya nakarating sa lunsod, sinalubong 
siya ng mga kapatid na nanggaling sa Roma sa “Pa- 
milihan ng Apio at sa Tatlong Taberna.” (Gaw 28:11- 
16) Malamang, sa pagtatapos ng unang pagkabi- 
langgo ni Pablo sa Roma, o di-katagalan matapos 
siyang palayain noong mga 61 C.E., isinulat niya 
ang aklat ng Mga Hebreo habang nasa Italya pa 
siya.--Heb 13:24. 


ITALYANO, PANGKAT NA. Isang yunit ng 
hukbong Romano kung saan naglingkod si Cornelio 
ng Cesarea bilang isang senturyon. Sa kaisa-isang 
pagbanggit ng Bibliya sa pananalitang ito, sinasa- 
bing si Cornelio ay “isang opisyal ng hukbo ng 
pangkat na Italyano, gaya ng tawag dito.” (Gaw 
10:1) Malamang na isa itong cohort, anupat tinawag 
nang gayon upang ipakitang iba pa ito sa karani- 
wang mga hukbong Romano. Ang isang cohort ay 
binubuo ng mga 600 lalaki, samakatuwid nga, mga 
ikasampu ng dami ng isang hukbo. Gaya ng ipi- 
nahihiwatig ng pangalan nito, malamang na ang 
cohort na ito ay binubuo ng mga boluntaryo na 
kinalap sa Italya, anupat ang mga iyon ay may pag- 
kamamamayang Romano alinman bilang mga ta- 
ong ipinanganak na malaya o bilang mga taong pi- 
nalaya. 

Hindi sinasabi ng kasulatan na nakahimpil sa Ce- 
sarea ang pangkat na Italyanong ito. Sinasabi la- 
mang nito na si Cornelio, isa sa mga opisyal ng huk- 
bo nito, ay tumatahan sa Cesarea.--Gaw 10:1, 2, 
22, 24. 


ITIM NA MULBERI, PUNO NG 


ITAMAR [posible, Ama (o, Kapatid) ng Puno 
ng Palma]. Ang ikaapat sa nakatalang mga anak ni 
Aaron. (Exo 6:23, Bil 26:60, 1Cr 6:3) Matapos ni- 
yang pangasiwaan ang pagbilang sa mga kagami- 
tan sa tabernakulo, si Itamar, kasama ng kaniyang 
ama at mga kapatid, ay itinalaga bilang saserdote 
sa seremonyang inilarawan sa Exodo 29. (Exo 28:1, 
38:21, 40:12-15) Nang dakong huli, nang ang kani- 
yang dalawang nakatatandang kapatid, na sina Na- 
dab at Abihu, ay patayin dahil sa paghahandog ng 
“kakaibang apoy,” si Itamar at ang kaniyang ikat- 
long kapatid na si Eleazar ay sinabihang huwag 
magdalamhati para sa kanila. Nang maglaon, sina 
Itamar at Eleazar ay tumanggap ng mas mara- 
ming makasaserdoteng tungkulin habang patuloy 
na binabalangkas ni Jehova ang mga ito. (Lev 10:1- 
20) Si Itamar ay ginawang tagapangasiwa ng iba't 
ibang paglilingkod sa tabernakulo na isinasagawa 
ng mga Gersonita at mga Merarita.--Bil 3:2-4, 4: 
28, 33; 7:8. 

Ang mga inapo ni Itamar ay nagpatuloy bilang 
mga saserdote, at noong panahon ng mga paghaha- 
ri nina Saul, David, at Solomon, ang mga miyembro 
ng sambahayan ng inapo ni Itamar na si Eli ay pan- 
samantalang nanungkulan bilang mataas na saser- 
dote. Nang organisahin ni David ang paglilingkod sa 
templo, ang 8 sa 24 na pangkat ng mga saserdote ay 
nagmula sa sambahayan ni Itamar. (1Cr 24:1-6, 1Sa 
14:3, 22:9, tingnan ang MATAAS NA SASERDOTE.) Ang 
mga anak ni Itamar ay nakatala rin sa mga samba- 
hayan ng Israel sa panig ng ama pagkatapos ng pag- 
katapon sa Babilonya.---Ezr 8:2. 


ITIEL [malamang, Sumasaakin ang Diyos]. 

1. Isa sa mga nakinig sa sinalita ni Agur, gaya ng 
nakaulat sa Kawikaan kabanata 30; posibleng isang 
anak o alagad ni Agur.--Kaw 30:1. 

2. Isang Benjamita na ang inapo ay nanirahan sa 
Jerusalem noong panahon ni Nehemias.--Ne 11: 
4, 7. 


ITIM. Tingnan ang Kuray, MGA. 


ITIM NA MULBERI, PUNO NG [sa Gr., 
sy-ka'mi-nos]. Ang punungkahoy na ito, tinatawag 
ding sycamine, ay minsan lamang binanggit, sa si- 
nabi ni Jesus sa mga apostol may kaugnayan sa ka- 
nilang pananampalataya. (Luc 17:5, 6, tlb sa Rbi8) 
Ang salitang Griego na ginamit ay laging ikinakapit 
noon sa puno ng mulberi, at ang itim na mulberi 
(Morus nigra) ay karaniwang itinatanim sa Israel. 
Ito ay isang matibay na punungkahoy na umaabot 
sa taas na mga 6 na m (20 piye), na ang mga dahon 
ay malalaki at hugis-puso at ang bunga ay mating- 
kad na pula o itim at kahawig ng blackberry. 


ITLA 


ITLA [posibleng mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “ibitin”]. Isa sa mga lunsod ng Dan 
sa hanggahan nito. (Jos 19:40, 42) Hindi tiyak kung 
saan ang lokasyon nito. 


ITMA [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “batang lalaking walang ama']. Isa 
sa ilang makapangyarihang lalaki ni David na 
sa Mga Cronica lamang nakatala, isang Moabita. 
— 1Cr 11:26, 46. 


ITNAN. Isang lunsod sa dulo ng timugang Juda. 
(Jos 15:21, 23) Hindi alam kung saan ang lokasyon 
nito. 


ITRA [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “labis-labis pa; pag-apaw"”]. Ama ni Amasa sa 
kapatid na babae o kapatid sa ina ni David na si Abi- 
gail. (2Sa 17:25) Tinatawag siyang Jeter sa 1 Croni- 
ca 2:17.--Tingnan ang JETER Blg. 6. 


ITRAN [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “labis-labis pa; pag-apaw']. 

1. Isang anak ng Edomitang shik na si Dison, 
inapo ni Seir na Horita.--Gen 36:20, 21, 26; 1Cr 1: 
38, 41. 

2. Isang inapo ni Aser sa pamamagitan ni Zopa. 
(1Cr 7:30, 36, 37) Malamang na siya rin ang Jeter 
(magkahawig ang baybay sa Hebreo) sa sumunod 
na talata.--Tingnan ang JETER Blg. 4. 


ITREAM [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “labis-labis pa; pag-apaw']. Ikaanim na 
anak ni David, ipinanganak sa Hebron ng kaniyang 
asawang si Egla.---2Sa 3:5, 1Cr 3:1, 3. 


ITRITA [Ni (Kay) Jeter (o, Jetro)]. Isang pa- 
ngalan ng pamilya sa tribo ni Juda, kaugnay ng Ki- 
riat-jearim. (1Cr 2:3, 52, 53) Ang dalawa sa maka- 
pangyarihang mga lalaki ni David, sina Ira at 
Gareb, ay nagmula sa pamilyang ito.---2Sa 23:38, 
1Cr 11:40. 


ITTAI [pinaikling anyo ng Itiel]. 

1. Isang mandirigmang Giteo, malamang na mula 
sa Filisteong lunsod ng Gat, na napakamatapat kay 
David. Nang tumatakas si David at ang kaniyang 
mga tagapaglingkod mula sa Jerusalem dahil sa pag- 
hihimagsik ni Absalom, 600 Giteo ang sumama, ka- 
bilang na si Ittai. Hinikayat ni David si Ittai na huwag 
umalis ng lunsod, ngunit ipinahayag ng mandirig- 
ma ang kaniyang matinding debosyon sa mga pana- 
nalitang ito: “Buhay si Jehova at buhay ang pangi- 
noon kong hari, sa dakong paroroonan ng panginoon 
kong hari, maging sa kamatayan man o sa buhay, 
ay doon paroroon ang iyong lingkod!" Sa gayon ay 
pinahintulutan ni David si Ittai na sumama sa kani- 
ya.---2Sa 15:18-22. 


1114 


Pagkatapos bilangin ang kaniyang mga hukbo, 
inatasan ni David ang di-Israelitang si Ittai, kasama 
sina Joab at Abisai, bilang mga pinuno, bawat isa sa 
isang katlo ng hukbo.---2Sa 18:2, 5, 12. 

2. Isa sa makapangyarihang mga lalaki ni Da- 
vid, isang Benjamita at anak ni Ribai ng Gibeah. 
(2Sa 23:29) Tinatawag siyang Itai sa 1 Cronica 
11:31. 


ITUREA. Isang maliit na teritoryo na may pa- 
iba-iba at di-malinaw na mga hangganan at nasa 
HS ng Dagat ng Galilea. 

Ipinapalagay na ang pangalang Iturea ay hina- 
law sa anak ni Ismael na si Jetur, na ang mga ina- 
pong naninirahan sa S ng Jordan ay tinalo ng 
mga Israelita. (Gen 25:15, 16; 1Cr 1:31; 5:18-23) Sa 
pagtatapos ng ikalawang siglo B.C.E., ang Maca- 
beong hari na si Aristobulo I ay matagumpay 
na nakipagdigma laban sa Iturea at idinagdag niya 
ang malaking bahagi ng teritoryo nito sa Judea. 
Upang makapanatili sa lupain, ang mga tumata- 
han sa Iturea ay kinailangang magpatuli at sumu- 
nod sa kautusang Judio. (Jewish Antiquities, XIII, 
318 [xi, 3]) Nang maglaon, ang Iturea ay isa sa mga 
teritoryo na bumuo sa tetrarkiya ni Felipe, na mi- 
nana mula sa kaniyang ama na si Herodes na Da- 
kila.--Luc 3:1. 


IVA. Isa sa mga lunsod na nilupig ng mga Asir- 
yano. (2Ha 18:34, 19:13, Isa 37:13) Malamang na ito 
rin ang Ava.--2Ha 17:24. 


IYE-ABARIM [Mga Guho ng Mga Tawiran, 
Mga Guho ng Lupaing Hanggahan (Mga Pook sa Ka- 
bilang Ibayo)]. Isa sa mga kampamento ng Israel sa 
ilang. Hindi tiyak kung saan ang eksaktong loka- 
syon nito, ngunit maliwanag na ito'y nasa timugang 
hanggahan ng Moab at malapit sa agusang libis ng 
Zered. (Bil 21:11, 12; 33:44) Marahil ang Iye-abarim 
ang pinakatimugang dako ng rehiyon ng Abarim. 
(Bil 33:47, 48, tingnan ang ABARIM.) Iminumungka- 
hi ni Yohanan Aharoni na ito ay ang el-Medeiyineh 
sa tawiran ng Brook Zered, mga 60 km (37 mi) 
sa T ng Dibon-gad, ang sumunod na kampamen- 
tong itinala... The Land of the Bible, 1979, p. 202, 
436. 


IYIM [Mga Bunton ng mga Guho]. Lumilitaw na 
isang pinaikling anyo ng Iye-abarim, na isang lugar 
sa hanggahan ng Moab kung saan nagkampo ang 
mga Israelita.--Bil 33:44, 45. 


IZHAR. Dalawang pangalan, na magkahawig 
ang baybay sa Hebreo, ang isinalin nang magkapa- 
reho sa Tagalog. 

1. Yitshar. Ang ikalawa sa nakatalang apat 
na anak ni Kohat; samakatuwid ay isang apo ni 


1115 


Levi. (Exo 6:16, 18, Bil 3:17, 19: 1Cr 6:2, 18) Ang 
isa sa tatlong anak ni Izhar, si Kora, ay pinuk- 
sa sa ilang dahil sa paghihimagsik.---Exo 6:21: Bil 
16:1, 32. 

Si Izhar ang pinagmulan ng Levitang pamilya 
ng mga Izharita. (Bil 3:27) Sa ilalim ni Haring David, 
ang ilan sa mga Izharita, na ang pangulo ay si Selo- 
mit, ay inatasan bilang mga mang-aawit, mga opi- 
syal, at mga hukom, samantalang ang iba naman ay 
nagsagawa ng karaniwang Levitikong mga tungku- 
lin.—1Cr 6:31-38, 23:12, 18, 24:20-22, 26:23, 29, 
tingnan ang AMINADAB Blg. 2. 

2. Yitschar’ (kaayon ng Vg). Isang inapo ni Juda, 
anak nina Ashur at Hela. (1Cr 4:1, 5, 7) Sa panggi- 
lid ng tekstong Masoretiko ang pangalang ito ay bi- 
nabaybay na Zohar. 


IZHARITA, MGA [Ni (Kay) Izhar]. Isang Le- 
vitang pamilya ng mga Kohatita na nagmula kay Iz- 
har.--Bil 3:19, 27; 1Cr 24:22: 26:23, 29. 


IZIAS [Si Jah ay Nagwiwisik]. Isa sa mga anak 
ni Paros na nagpaalis sa kanilang mga asawang 
banyaga at mga anak pagkarinig sa payo ni Ezra. 


--Fzr 10:25, 44. 


JAAKOBA [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “sunggaban ang sakong: agawan"]. Isa sa 
mga pinuno ng Simeon na nagpalawak, noong mga 
araw ni Hezekias, ng kanilang teritoryo hanggang 
sa matabang libis ng Gedor sa pamamagitan ng 
pagpapabagsak sa mga tumatahan doon.— 1Cr 4:24, 
36-41. 


JAALA, JAALAH [(Babaing) Kambing-Bun- 
dok]. Ang pinagmulan ng isang pamilya ng mga 
lingkod ni Solomon na ang ilan sa mga ito, kasama 
na ang mga Netineo, ay bumalik mula sa pagkatapon 
sa Babilonya kasama ni Zerubabel.---Ezr 2:2, 55-58, 
Ne 7:7, 57-60. 


JAARE-OREGIM. Isang pangalan na lumilitaw 
lamang sa 2 Samuel 21:19. Karaniwan nang ipinapa- 
lagay na lumitaw ang pangalang ito dahil sa pagka- 
kamali ng eskriba at na ang tamang salin ay nainga- 
tan sa katulad na teksto sa 1 Cronica 20:5. Ang 
“Jaare” ay itinuturing na isang pagbago sa “Jair,” at 
ang “oregim” ('oreghim, “mga manghahabi” o “mga 
manggagawa sa habihan”) ay inaakalang nakopya 
nang di-sinasadya mula sa isang linya sa ibaba ng 
talata ring iyon. 


JAAZANIAS 


IZLIAS. Isang nangungunang Benjamita na na- 
nirahan sa Jerusalem: anak o inapo ni Flpaal.---1Cr 
8:1, 18, 28. 


IZRAHIAS 
misinag]. 

1. Isang inapo ni Isacar sa pamamagitan ni Tola. 
— 1Cr 7:1-5. 

2. Isang tagapangasiwa ng mga mang-aawit na 
tumulong na ipagdiwang ang natapos na muling 
pagtatayo ni Nehemias ng pader ng Jerusalem. —Ne 
12:42. 


IZRAHITA. Ang katawagan sa lalaking si Sam- 
hut, pinuno ng ikalimang pangkat na naglilingkod 
na inorganisa ni David upang maglingkod sa kaniya. 
(1Cr 27:8) Si Samhut ay alinman sa nagmula sa ba- 
yan ng o pamilya ni Izra. 


[Si Jah ay Sumisikat; Si Jah ay Su- 


IZRI [Ni (Kay) Jezer]. Ang lider ng ikaapat na 
grupo ng 12 manunugtog sa santuwaryo ni Jehova 
sa ilalim ng muling pag-oorganisa ni David. (1Cr 
25:7, 8, 11) Dahil walang titik Hebreo na yod sa 
unahan, ang kaniyang pangalan ay binabaybay na 
“Zeri” sa talata 3, kung saan ipinakikilala siya bilang 
isang anak ni Jedutun. 


JAARESIAS. Isang ulo ng pamilya sa tribo ni 
Benjamin, anak o inapo ni Jeroham. Siya at ang ka- 
niyang sambahayan ay nanirahan sa Jerusalem. 
— 1Cr 8:1, 27, 28. 


JAASIEL 
Gumawa]. 

1. Isa sa makapangyarihang mga lalaki ni David, 
sa Mga Cronica lamang nakatala, isang Mezobaita. 
— 1Cr 11:26, 47. 

2. Prinsipe ng tribo ni Benjamin noong panahon 
ng paghahari ni David. Siya ay anak ni Abner, 
kaya malamang na pinsan ni Haring Saul.--1Cr 
27:21, 22. 


JAASU [pinaikling anyo ng Jaasiel]. Isang anak 
ni Bani at isa sa mga Judio na tumugon sa payo ni 
Ezra sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanilang 
mga asawang banyaga at mga anak.--Ezr 10:34, 
37, 44. 


JAAZANIAS [Si Jehova ay Nakinig]. Sa pag- 
wawakas ng kaharian ng Juda, waring naging 
pangkaraniwang pangalan ito, lahat ng apat na lala- 
king binanggit sa Bibliya na may ganitong pangalan 


[Gumawa Nawa ang Diyos, Diyos ang 


JAAZIAS 


ay nabuhay sa loob din ng maikling yugto ng pana- 
hon na iyon. Ang pangalang ito ay nasumpungan 
din sa Lachish Letters, at sa isang tatak na nasum- 
pungan sa Tell en-Nasbeh ay lumilitaw ang mga sa- 
litang “Ya'azanyahu, lingkod [opisyal] ng hari.” (The 
Biblical Archaeologist, 1947, p. 71) Gayunman, wa- 
lang tuwirang katibayan na ang gayong inskripsi- 
yon ay nagpapakilala sa kaninuman sa sumusunod 
na mga tao. 

1. Isang lider ng mga Recabita na sinubok ng 
propetang si Jeremias, sa utos ni Jehova, nang dal- 
hin niya sila sa isa sa mga silid-kainan ng templo at 
alukin ng alak na maiinom. Tumanggi sila, bilang 
pagsunod sa utos na ibinigay sa kanila ng kanilang 
ninunong si Jonadab (Jehonadab) na anak ni Recab 
mahigit dalawang siglo na ang nakararaan. Dahil 
dito, nangako si Jehova: “Walang aalisin kay Jona- 
dab na anak ni Recab na lalaking tatayong palagi sa 
harap ko.” Jeremias din ang pangalan ng ama ni Ja- 
azanias.--Jer 35:1-10, 19. 

2. Anak ni Sapan, ang tanging indibiduwal na 
binanggit ang pangalan sa pangitain ni Ezekiel 
(612 B.C.E.) hinggil sa 70 lalaki na naghandog ng in- 
senso sa harap ng inukit na mga idolatrosong pag- 
lalarawan sa templo sa Jerusalem.---Eze 8:1, 10, 11. 

3. Anak ni Azur; isa sa 2b lalaki na nakita sa pa- 
ngitain ni Ezekiel na nakatayo sa silanganing pintu- 
ang-daan ng templo ni Jehova. Si Jaazanias at ang 
kaniyang mga kasamahan ay “nagpapakana ng pa- 
nanakit at nagbibigay ng masamang payo laban sa 
lunsod na ito,” at si Ezekiel ay inutusang manghula 
laban sa kanila.---Eze 11:1-4. 

4. Isang pinuno ng militar ng Juda noong maik- 
ling yugto kasunod ng pagkawasak ng Jerusalem sa 
pamamagitan ng mga Babilonyo. Si Jaazanias (Jeza- 
nias, gaya ng baybay sa kaniyang pangalan kung 
minsan) ay isa sa mga sumuporta kaagad sa pag- 
aatas kay Gobernador Gedalias. (2Ha 25:23, Jer 40: 
7, 8) Ipinapalagay na kasama siya nang babalaan ng 
“lahat ng mga pinuno ng mga hukbong militar” si 
Gedalias tungkol sa banta ni Ismael sa buhay nito 
at, pagkatapos na paslangin ni Ismael si Gedalias, 
kasama siyang tumugis kay Ismael at bumawi sa 
mga dinala nito bilang mga bihag. (Jer 40:13, 14: 
41:11-16) Kabilang si Jezanias sa mga lider na su- 
mangguni kay Jeremias may kinalaman sa kung 
ano ang gagawin noon, ngunit sa halip na sundin 
ang payo nito, dinala nila sa Ehipto ang kakaunting 
naiwan. (2Ha 25:26, Jer 42:1-3, 8; 43:1-5) “Si Aza- 
rias na anak ni Hosaias” ay posibleng kapatid ni Ja- 
azanias, ngunit mas malamang na siya rin si Jaaza- 
nias.---Jer 43:2. 


JAAZIAS. Isang Meraritang Levita na ang apat 
sa mga anak o mga inapo ay naglingkod noong pa- 
nahon ng paghahari ni David.---1Cr 24:26, 27, 31. 


1116 


JAAZIEL. Isang Levitang manunugtog sa ika- 
lawang pangkat na sumabay sa kaban ng tipan 
nang ilipat ito mula sa bahay ni Obed-edom patu- 
ngo sa Jerusalem. (1Cr 15:18) Sa talata 20 ay tina- 
tawag siyang Aziel. Ayon sa 1 Cronica 16:5, kung 
saan tinatawag siyang Jeiel (ang unang “Jeiel” sa ta- 
latang iyon), nang dakong huli ay inatasan siya sa 
palagiang tungkulin bilang isang manunugtog sa 
harap ng Kaban. 


JABAL. Isang inapo ni Cain; anak ni Lamec at 
ng kaniyang unang asawang si Ada. (Gen 4:17, 
19, 20) Si Jabal ay tinatawag na 'tagapagpasimula 
ng mga tumatahan sa mga tolda at ng mga may 
alagang hayop.’ Hindi si Jabal ang unang pastol, 
sapagkat naunang maging pastol si Abel: ngunit 
maliwanag na si Jabal ang nagpasimula ng o na- 
ging pangunahin sa pagala-galang pag-aalaga ng 
mga hayop bilang paraan ng pamumuhay. Maa- 
aring siya ang nakaimbento ng mga tolda, na 
mas madaling ilipat kaysa sa permanenteng mga 
tirahan kapag naubusan ng damo ang isang pastu- 
lan. 


JABES. 

1. [posible, Tuyot na Dako]. Isang bayan sa hila- 
gaang seksiyon ng Gilead. Kilala rin ito bilang Ja- 
bes-gilead. Binanggit ito sa kasaysayan ng mga hu- 
kom at mga hari.---Huk 21:8, 1Sa 11:1; 1Cr 10:11, 12, 
tingnan ang JABES-GILEAD. 

2. [posible, Tuyot]. Ama ni Haring Salum ng Isra- 
el.---2Ha 15:10, 13, 14. 


JABES-GILEAD [posible, Tuyot na Dako ng 
Gilead]. Isang sinaunang bayan sa teritoryo ng tri- 
bo ni Gad, sa S ng Jordan. Hindi tiyak kung saan 
ang eksaktong lokasyon nito. Gayunpaman, nanini- 
wala ang karamihan sa mga iskolar na ito'y bahag- 
yang nasa S ng Jordan sa kapaligiran ng Wadi Ya- 
bis (Jabes), mga 35 km (22 mi) sa T ng Dagat ng 
Galilea. 

Unang binanggit ang Jabes-gilead noong pana- 
hon ng mga Hukom, may kaugnayan sa kaganti- 
hang inilapat sa karatig na tribo ni Benjamin dahil 
sa pagkunsinti nito sa talamak na imoralidad. (Huk 
21:8) Noong insidenteng iyon, nang halos malipol ng 
mga Israelita ang buong tribo ni Benjamin (600 la- 
laki lamang ang nakatakas), natuklasan na walang 
isa mang lalaki ng Jabes-gilead ang nakisama sa 
paglalapat ng makatarungang parusang ito. Kaya 
naman napagpasiyahan na ang bawat lalaki, babae, 
at bata ng Jabes-gilead, maliban sa mga dalaga, ay 
dapat patayin. Pagkatapos, ang 400 dalaga na pina- 
ligtas ay ibinigay naman bilang mga asawa sa takas 
na mga Benjamita upang huwag maglaho nang tu- 
luyan ang tribo.---Huk 20:1-21:14. 


1117 


Pagkaraan ng mga tatlong siglo, nang ang buong 
Israel ay nagpupumilit na humingi ng isang nakiki- 
tang hari na gaya ng mga hari ng ibang mga ban- 
sa, nagbanta ang mga Ammonita na dudukitin nila 
ang kanang mata ng bawat lalaking naninirahan sa 
Jabes-gilead. Naalis lamang ang bantang ito nang 
tipunin ni Saul ang isang hukbo ng 330,000 at ma- 
pilitan ang mga Ammonita na tumakas. (1Sa 11:1- 
15) Pagkaraan ng 40 taon, tinalo ng mga Filisteo ang 
mga Israelita. Ang katawan ni Saul at ng kaniyang 
tatlong anak na pinugutan ng ulo ay ibinitin nila sa 
pader ng liwasan sa loob ng Bet-san. Nang marinig 
ng magigiting na lalaki ng Jabes-gilead ang kadus- 
taang ito, buong-tapang silang lumusob nang gabi. 
Kinuha nila ang mga bangkay, dinala ang mga iyon 
sa Jabes-gilead, sinunog ang mga iyon, at ang mga 
buto ay binigyan nila ng marangal na libing. Pagka- 
tapos ay nag-ayuno sila nang pitong araw.---1Sa 
31:8-13, 1Cr 10:8-12. 

Bilang ang bagong-pinahirang hari ng Juda, si 
David ay nagpadala ng mga komendasyon at pag- 
papala sa mga mamamayan ng Jabes-gilead dahil 
sa paggagawad nila ng maibiging-kabaitan sa gani- 
tong paraan sa bumagsak na pinahiran ng Israel. 
(2Sa 2:4-7) Nang maglaon, ipinakuha ni David ang 
mga buto nina Saul at Jonatan mula sa Jabes-gilead 
at ipinalibing niya ang mga ito sa loteng libingan ng 
pamilya ni Saul sa teritoryo ng Benjamin.---2Sa 
21:12-14. 


JABEZ. 

1. [mula sa salitang-ugat na nangangahulugang 
“kirot”]. Isang inapo ni Juda na pinanganlang Jabez 
ng kaniyang ina dahil sa kirot na nadama nito noong 
isinisilang siya. Si Jabez ay napatunayang higit na 
marangal kaysa sa kaniyang mga kapatid at, bilang 
sagot sa kaniyang panalangin, naranasan niya ang 
pagpapala at proteksiyon ni Jehova.-- 1Cr 4:1, 9, 10. 

2. Lumilitaw na isang lugar sa Juda, marahil ay 
itinatag ng Blg. 1. Ang Jabez ay tahanan ng tatlong 
pamilya ng mga eskriba. (1Cr 2:55) Hindi alam sa 
ngayon kung saan ang eksaktong lokasyon nito. 


JABIN [posible, May Pang-unawa: Nakauunawa: 
o, Isa na Nagtatayo]. Marahil ay pangalan ng isang 
dinastiya o titulo ng mga Canaanitang hari ng Ha- 
zor. 

1. Ang hari ng Hazor nang salakayin ni Josue ang 
Lupang Pangako. Bumuo si Jabin ng isang kompede- 
rasyon ng mga Canaanitang hari sa hilaga, at tini- 
pon ng mga ito laban sa Israel ang isang hukbo na 
“sindami ng mga butil ng buhangin .. . [kasama 
ang] napakaraming mga kabayo at mga karong pan- 
digma.” Noong nagkakampo sila sa may tubig ng 
Merom, ang kanilang pinagsama-samang mga huk- 
bo ay natalo dahil bigla silang sinalakay ni Josue at 


JABOK, AGUSANG LIBIS NG 


pagkatapos ay tinugis. Pinatay si Jabin nang ang 
Hazor mismo ay mabihag at sunugin.---Jos 11:1-14, 
12:7, 19. 

2. Isang Canaanitang hari na namahala mula sa 
isinauling Hazor; posibleng inapo ng Blg. 1. Maaa- 
ring ipinahihiwatig ng pagtawag kay Jabin bilang 
“hari ng Canaan” na nakatataas siya sa iba pang 
mga haring Canaanita, anupat mayroon siyang hi- 
git na kapangyarihan at awtoridad, lumilitaw nga 
na may iba pa na kaalyado niya. Sa kabilang dako, 
maaaring ipinakikita lamang ng pananalitang iyon 
ang kaibahan niya sa mga hari ng ibang lupain. Ang 
hukbo ni Jabin, kabilang ang 900 karo na may mga 
lingkaw na bakal, ay pinangungunahan ni Sisera, na 
mas prominente sa ulat kaysa kay Jabin mismo. 
--Huk 4:2, 3: 5:19, 20. 

Sa kapahintulutan ni Jehova, may-kabagsikang 
siniil ni Jabin ang apostatang Israel sa loob ng 
20 taon. Ngunit nang tumawag sila sa Diyos ukol sa 
kaligtasan, ibinangon ni Jehova sina Barak at Debo- 
ra upang pangunahan ang Israel sa tagumpay laban 
sa hukbo ni Jabin. Si Sisera ay pinatay ng asawa ni 
Heber na Kenita, na may pakikipagpayapaan kay 
Jabin. (Huk 4:3-22) Patuloy na nakipagdigma ang 
mga Israelita laban kay Jabin at nang dakong huli 
ay napatay nila siya.---Huk 4:23, 24: Aw 83:9, 10. 


JABNE [Magtayo Nawa [ang Diyos]: Nagtayo 
[ang Diyo5s]]. Isang napapaderang Filisteong lunsod 
na dumanas ng pagkatalo sa mga kamay ni Ha- 
ring Uzias ng Juda. (2Cr 26:6) Malamang na ito rin 
ang Jabneel.---Jos 15:11, tingnan ang JABNEEL Blg. 1. 


JABNEEL 
ang Diyos]. 

1. Isang hangganang dako ng Juda. (Jos 15:1, 11) 
Malamang na ito rin ang Jabne na inagaw ni Ha- 
ring Uzias (829-778 B.C.E.) sa mga Filisteo. (2Cr 
26:6) Ipinapalagay na ang Jabneel ay ang makaba- 
gong Yavne. Ang Yavne ay mga 6 na km (3.5 mi) 
mula sa Dagat Mediteraneo, at nasa isang nakabu- 
kod at mabuhanging burol na 20 km (12 mi) sa T ng 
Jope. 

2. Isang hangganang dako ng Neptali. (Jos 19:32, 
33) Bagaman iminumungkahi ng ilan na ang Jabne- 
el ng Talmud ay ang Khirbet Yamma, ipinapalagay 
na ang Jabneel ng Bibliya ay ang Tell en-Na'am (Tel 
Yin'am), na malapit sa isang bukal, mga 8 km (5 mi) 
sa TTK ng Tiberias. Ang pangalan ay napanatili sa 
kalapit na makabagong-panahong nayon ng Yav- 
ne'el. 


JABOK, AGUSANG LIBIS NG. Isa sa mga 
pangunahing agusang libis, o wadi, sa S ng Jordan. 
Una itong binanggit sa Kasulatan may kaugnayan 
sa pagtawid ni Jacob sa “tawiran ng Jabok” kasama 
ang kaniyang sambahayan. Gayundin, malapit sa 


[Magtayo Nawa ang Diyos: Nagtayo 


JACAN 


tawirang ito ay nakipagbuno si Jacob sa isang ang- 
hel.---Gen 32:22-30. 

Bagaman ang pinagmumulan ng tubig ng Jabok 
ay matatagpuan malapit sa “Amman (na sinau- 
nang Raba), maraming ilog at agusang-taglamig 
ang umaagos sa wadi na ito bago ito bumuhos sa 
Jordan 39 na km (24 na mi) sa H ng Dagat na Pa- 
tay. Mga 40 km (25 mi) lamang ang distansiya ng 
pinagmumulan ng tubig ng agusang libis at ng dulo 
nito, ngunit ang hating-bilog na landas ng Jabok ay 
mga 100 km (62 mi). Ang makabagong Arabeng 
pangalan nito, na Wadi Zarqa, ay literal na nanga- 
ngahulugang “Agusang Libis na Asul.” Marahil ang 
pangalang ito'y hinalaw sa abuhing-asul na kulay 
ng Jabok kapag tinatanaw mula sa malayo. Mara- 
ming maliliit na isda sa mababaw na katubigan nito. 

Mga palumpong ng adelpa at maraming uri ng 
maliliit na punungkahoy ang nakahanay sa malalim 
at matabang libis kung saan umaagos ang Jabok. 
Ang libis na ito, na may matatarik na gilid, ay nag- 
silbing likas na hangganan. (Deu 3:16) Ang unang 
seksiyon ng agusang libis, na umaagos mula sa T 
patungong H, ay nagsilbing hanggahan ng mga 
Ammonita at mga Amorita. (Bil 21:24) Hinahati na- 
man ng seksiyong bumabagtas mula sa K patu- 
ngong S ang Gilead at nagsilbi itong hangganan ng 
mga kaharian ng mga haring Amorita na sina Sihon 
at Og. (Deu 2:37, Jos 12:2, Huk 11:13, 22) Sa ngayon, 
ang libis na ito'y isa sa pinakamaiinam na ruta sa 
pagtawid sa Jordan mula sa tinatawag na Gilead no- 
ong sinaunang panahon. 


JACAN [kaugnay ng pangalang Acor, nanga- 
ngahulugang “Sumpa; Kaguluhan']. Ikalimang bi- 
nanggit sa pitong anak ni Abihail, isang Gadita. 
— 1Cr 5:13, 14. 


JACINTO. Isang bato na asul na asul at di-gaa- 
nong mamahalin, sa Griego, hy-a'kin-thos. (Pangu- 
nahing tinutukoy ng salitang ito ang bulaklak na 
may gayong pangalan, malamang ay inilalarawan 
ang bulaklak na iris na matingkad na asul.) Sinasa- 
bing ang ika-11 sa mga batong pundasyon ng Ba- 
gong Jerusalem ay jacinto.---Apo 21:20. 

Sa paglalarawan sa mga hukbong mangangabayo 
sa Apocalipsis 9: 16, 17, isa sa mga kulay ng mga ba- 
luti ay asul na gaya ng jacinto (mala-jacinto). Mala- 
mang na ang mga baluting tinutukoy ay yaong suot 
ng mga nakasakay sa mga kabayo. Ang dalawang 
iba pang kulay ng mga baluti na binanggit ay pula 
na gaya ng apoy at dilaw na gaya ng asupre. Dahil 
sa huling pananalitang binanggit na ang mga kaba- 
yo ay nagbubuga ng apoy, usok, at asupre, maaa- 
ring ang asul na gaya ng jacinto ay kumakatawan 
sa madilim na usok na, kasama ng apoy at asupre, 
ay maaaring makapinsala sa buhay. 


1118 
[Isa na Sumusunggab sa Sakong: Kaa- 


JACOB 
gaw]. 

1. Anak nina Isaac at Rebeka, at nakababatang 
kakambal ni Esau. Ang mga magulang ni Jacob ay 
20 taon nang mag-asawa nang isilang ang kam- 
bal, ang kanilang tanging naging mga anak, noong 
1858 B.C.E. Si Isaac noon ay 60 taong gulang. Kaya 
gaya ng kaso ni Abraham, ang mga panalangin ni 
Isaac na magkaroon ng supling ay sinagot pagkata- 
pos lamang na lubusang masubok ang kaniyang 
pagtitiis at pananampalataya sa mga pangako ng 
Diyos.---Gen 25:20, 21, 26, Ro 9:7-10. 

Sa kaniyang pagdadalang-tao, napighati si Rebe- 
ka dahil sa pagbubuno ng kambal sa loob ng kani- 
yang bahay-bata, na ayon kay Jehova ay pasimula 
ng labanan ng dalawang bansa. Bukod diyan, sinabi 
ni Jehova na, taliwas sa kaugalian, ang nakatatanda 
ay maglilingkod sa nakababata. Kaayon nito, si Ja- 
cob, na ikalawang ipinanganak, ay nakahawak sa 
sakong ni Esau nang ipanganak sila: dito nanggaling 
ang pangalang Jacob, nangangahulugang “Isa na 
Sumusunggab sa Sakong.” (Gen 25:22-26) Sa gayon 
ay ipinakita ni Jehova ang kaniyang kakayahan na 
mabatid ang henetikong hilig ng isang di-pa-naisi- 
silang na sanggol at gamitin ang kaniyang patiu- 
nang kaalaman at karapatan na patiunang pumi- 
li ng sinumang ibig niya para sa kaniyang mga 
layunin, gayunma'y hindi niya kailanman patiu- 
nang itinatalaga ang huling kahihinatnan ng mga 
indibiduwal.---Ro 9:10-12, Os 12:3. 

Kabaligtaran ng paboritong anak ni Isaac na si 
Esau, na isang lagalag, maligalig at pagala-galang 
mangangaso, si Jacob ay inilalarawan bilang “isang 
lalaking walang kapintasan [sa Heb., tam], na tuma- 
tahan sa mga tolda,” isa na tahimik na namumuhay 
sa bukid at maaasahan sa pag-aasikaso sa mga ga- 
waing-bahay, isa na mahal na mahal ng kaniyang 
ina. (Gen 25:27, 28) Ang salitang Hebreong tam ay 
ginagamit sa ibang mga talata upang lumarawan sa 
mga sinasang-ayunan ng Diyos. Halimbawa, “ang 
mga taong uhaw sa dugo ay napopoot sa sinumang 
walang kapintasan,” gayunma'y tinitiyak ni Jehova 
na “ang kinabukasan ng taong [walang kapintasan] 
ay magiging mapayapa.” (Kaw 29:10, Aw 37:37) 
Ang tapat na si Job “ay walang kapintasan [sa Heb., 
tam] at matuwid.”--Job 1:1, 8, 2:3. 

Tumanggap ng Pagkapanganay at Pagpapala. 
Yamang namatay si Abraham noong 1843 B.C.E. 
nang ang kaniyang apong si Jacob ay 15 taong gu- 
lang na, ang bata ay nagkaroon ng sapat na pagka- 
kataon na tuwirang marinig ang tungkol sa pina- 
numpaang tipan ng Diyos mula sa kaniyang lolo at 
sa kaniyang ama. (Gen 22:15-18) Natanto ni Jacob 
na isang malaking pribilehiyo ang magkaroon ng 
bahagi sa katuparan ng gayong mga pangako ng 


1119 


Diyos. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong 
bilhin nang legal mula sa kaniyang kapatid ang 
karapatan ng panganay at ang lahat ng kalakip 
nito. (Deu 21:15-17) Dumating ang pagkakataong 
ito nang isang araw ay hapung-hapong umuwi si 
Esau mula sa parang at naamoy niya ang masarap 
na nilaga na niluto ng kaniyang kapatid. “Dalian mo, 
pakisuyo,” ang bulalas ni Esau, “bigyan mo ako ng 
isang subo ng mapula--ng mapulang iyan, sapag- 
kat ako ay pagod!” Sumagot si Jacob: “Ipagbili mo 
muna sa akin ang iyong karapatan sa pagkapanga- 
nay!” “Hinamak ni Esau ang pagkapanganay,” kaya 
ang bilihan ay mabilis na naisagawa at tinatakan ng 
isang taimtim na sumpa. (Gen 25:29-34: Heb 12:16) 
Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jehova, “Inibig 
ko si Jacob, ngunit si Esau ay kinapootan ko.”---Ro 
9:13: Mal 1:2, 3. 


Tama bang magpanggap si Jacob 
na siya'y si Esau? 


Nang matanda na si Isaac at inaakala niyang ma- 
lapit na siyang mamatay, inutusan niya si Esau na 
mangaso ng karne ng usa, na sinasabi: “Pakainin mo 
ako, upang pagpalain ka ng aking kaluluwa bago ako 
mamatay.” Ngunit narinig iyon ni Rebeka at dali- 
dali niyang pinayaon si Jacob upang kumuha ng da- 
lawang anak ng kambing para maipaghanda niya 
ng masarap na pagkain si Isaac, at sinabi niya kay 
Jacob: “Dadalhin mo iyon sa iyong ama at kakainin 
niya iyon, upang pagpalain ka niya bago siya ma- 
matay.” Ipinatong din niya ang balat ng mga anak 
ng kambing sa mga kamay at leeg ni Jacob upang 
kapag hinipo ni Isaac si Jacob ay isipin niyang ito'y 
si Esau. Nang dalhin ni Jacob sa kaniyang ama ang 
pagkain, tinanong siya ni Isaac: “Sino ka, anak ko?” 
At sumagot si Jacob: “Ako ay si Esau na iyong pa- 
nganay.” Kung legalidad ang pag-uusapan, gaya ng 
alam na alam ni Jacob, may karapatan siyang gam- 
panan ang papel ni Esau, na panganay ni Isaac. Hi- 
nipo ni Isaac si Jacob upang tiyakin kung ito nga 
ba'y talagang si Esau o hindi, at sinabi niya: “Ang ti- 
nig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay 
mga kamay ni Esau.” Ngunit matagumpay ang ki- 
nalabasan ng mga pangyayari, at ayon sa ulat, “Pi- 
nagpala niya ito.” (Gen 27:1-29) Tama ba ang gina- 
wa nina Rebeka at Jacob? 

Walang alinlangan na may karapatan si Jacob 
sa pagpapala. Bago isilang ni Rebeka ang kam- 
bal, sinabi ni Jehova sa kaniya: “Ang nakatatanda 
ay maglilingkod sa nakababata.” (Gen 25:23) Nang 
maglaon, kaayon ng inklinasyon na patiuna nang 
nakita ni Jehova at siyang dahilan kung bakit higit 
niyang inibig si Jacob kaysa kay Esau, ipinagbili ni 
Esau kay Jacob ang kaniyang pagkapanganay ka- 


JACOB 


palit lamang ng isang mangkok ng nilaga.---Gen 
25:29-34. 

Hindi sinasabi ng ulat ng Bibliya kung gaano ang 
nalalaman ni Isaac sa mga pahiwatig na ito hinggil 
sa kung sino ang dapat tumanggap ng pagpapala. 
Wala rin tayong alam tungkol sa eksaktong dahilan 
ng mga pagkilos nina Rebeka at Jacob, maliban sa 
bagay na kapuwa nila batid na nauukol kay Jacob 
ang pagpapala. Hindi nagpanggap si Jacob taglay 
ang masamang hangarin upang makuha ang isang 
bagay na wala siyang karapatang makuha. At hindi 
naman hinahatulan ng Bibliya ang ginawa nina 
Rebeka at Jacob. Bilang resulta, tinanggap ni Ja- 
cob ang kaukulang pagpapala. Maliwanag na nakita 
mismo ni Isaac na naisagawa ang kalooban ni Jeho- 
va. Di-nagtagal pagkatapos nito, nang papuntahin 
ni Isaac si Jacob sa Haran upang humanap ng ma- 
papangasawa, higit pang pinagpala ni Isaac si Jacob 
at espesipikong sinabi: “Ibibigay [ng Diyos na Ma- 
kapangyarihan-sa-lahat] sa iyo ang pagpapala ni 
Abraham.” (Gen 28:3, 4: ihambing ang Heb 11:20.) 
Kaya wasto nating maipapalagay na ang kinalaba- 
san ng bagay na ito ang siyang nilayon ni Jehova. 
Malinaw na sinasabi ng Bibliya ang aral na matutu- 
tuhan natin sa ulat na ito, anupat nagbabala na da- 
pat tayong mag-ingat “na huwag magkaroon ng 
sinumang mapakiapid o ng sinumang hindi nagpa- 
pahalaga sa mga bagay na sagrado, tulad ni Esau, 
na kapalit ng isang pagkain ay ipinamigay ang 
kaniyang mga karapatan bilang panganay.”---Heb 
12:16. 

Ang Paglipat ni Jacob sa Padan-aram. (MAPA, 
Tomo 1, p. 529) Si Jacob ay 77 tadng gulang nang li- 
sanin niya ang Beer-sheba patungo sa lupain ng ka- 
niyang mga ninuno, kung saan niya ginugol ang su- 
munod na 20 taon ng kaniyang buhay. (Gen 28:10, 
31:38) Pagkatapos maglakbay nang mga 100 km 
(62 mi) patungong HHS, nagpalipas siya ng gabi sa 
Luz (Bethel) sa mga burol ng Juda, anupat isang 
bato ang ginamit niyang pinakaunan. Doon ay naki- 
ta niya sa panaginip ang isang hagdanan, o mga 
baytang, na umaabot hanggang sa langit at doo'y 
manhik-manaog ang mga anghel. Sa pinakatuktok 
ay makikita si Jehova, at pinagtibay Niya kay Jacob 
ang kaniyang tipan kina Abraham at Isaac.---Gen 
28:11-13, 1Cr 16:16, 17. 

Sa tipang iyon ay ipinangako ni Jehova kay Jacob 
na Kaniyang babantayan at iingatan siya at hindi 
siya iiwan hanggang sa ang lupaing kinahihigan 
niya ay mapasakaniya at ang kaniyang binhi ay ma- 
ging tulad ng mga butil ng alabok sa lupa sa dami. 
Karagdagan pa, “sa pamamagitan mo at sa pama- 
magitan ng iyong binhi ay tiyak na pagpapalain ng 
lahat ng pamilya sa lupa ang kanilang sarili.” (Gen 
28:13-15) Nang lubusang matanto ni Jacob ang ka- 
hulugan ng karanasang iyon sa gabi ay bumulalas 


JACOB 


siya: “Kakila-kilabot nga ang dakong ito! Ito ay wa- 
lang iba kundi ang bahay ng Diyos.” Kaya ang pa- 
ngalan ng Luz ay pinalitan niya ng Bethel, nanga- 
ngahulugang “Bahay ng Diyos,” at nagtayo siya ng 
isang haligi at binuhusan niya iyon ng langis bilang 
saksi sa makasaysayang mga pangyayaring ito. Bi- 
lang pasasalamat sa ipinangakong pag-alalay ng 
Diyos, nanata rin si Jacob na walang pagsalang ibi- 
bigay niya kay Jehova ang ikasampu ng lahat ng ta- 
tanggapin niya.---Gen 28:16-22. 

Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sa kalaunan 
ay nakilala niya ang kaniyang pinsang si Raquel sa 
kapaligiran ng Haran. Inanyayahan siya ng ama ni- 
tong si Laban, ang kapatid ng ina ni Jacob, na ma- 
nuluyan sa kanila. Inibig ni Jacob si Raquel at naki- 
pagkasundo siyang magtrabaho nang pitong taon 
para sa ama nito kung ibibigay ito ni Laban upang 
maging kaniyang asawa. Palibhasa'y napakasidhi ng 
pag-ibig ni Jacob kay Raquel, ang lumipas na mga 
taon ay “naging tulad ng ilang araw lamang.” Ngu- 
nit noong kasal, ang nakatatandang kapatid ni Ra- 
quel na si Lea ang may-panlilinlang na inihalili ni 
Laban, at ang paliwanag niya, “Hindi kaugaliang ... 
ibigay ang nakababatang babae bago ang panga- 
nay.” Matapos ipagdiwang ang kasal na ito sa loob 
ng isang sanlinggo, ibinigay rin ni Laban si Raquel 
kay Jacob bilang kaniyang asawa sa kundisyon na 
magtatrabaho si Jacob nang pitong taon pa bilang 
kabayaran para kay Raquel. Binigyan din ni Laban 
sina Lea at Raquel ng kani-kaniyang alilang babae, 
sina Zilpa at Bilha.---Gen 29:1-29, Os 12:12. 

Mula sa kaayusang iyon ng pag-aasawa ay sini- 
mulan ni Jehova ang pagtatayo ng isang dakilang 
bansa. Apat na anak na lalaki ang sunud-sunod na 
isinilang ni Lea kay Jacob: sina Ruben, Simeon, Levi, 
at Juda. Nang makita ni Raquel na nananatili siyang 
baog, ibinigay niya kay Jacob ang kaniyang aliping 
babae na si Bilha at sa pamamagitan nito ay nagka- 
roon siya ng dalawang anak na lalaki, sina Dan at 
Neptali. Nang panahong iyon ay nanatiling baog si 
Lea. Kaya ibinigay rin niya kay Jacob ang kaniyang 
aliping babae na si Zilpa at sa pamamagitan nito ay 
nagkaroon siya ng dalawang anak na lalaki, sina 
Gad at Aser. Muli na namang nagkaanak si Lea, 
anupat isinilang niya si Isacar, pagkatapos ay si Ze- 
bulon, at pagkatapos ay isang anak na babae na pi- 
nanganlang Dina. Sa wakas ay nagdalang-tao si Ra- 
quel at isinilang niya si Jose. Bilang resulta, sa 
maikling yugto na pitong taon, pinagpala si Jacob na 
magkaroon ng maraming anak.---Gen 29:30-30:24. 

Pinayaman si Jacob Bago Umalis sa Haran. 
Nang matapos ang kaniyang 14-na-ta6ng kontrata 
ng pagtatrabaho upang makuha niya ang kaniyang 
mga asawa, sabik na si Jacob na makabalik sa kani- 
yang sariling lupain. Ngunit palibhasa'y nakita ni 
Laban na pinagpapala siya ni Jehova dahil kay Ja- 


1120 


cob, nagpumilit siya na patuloy nitong pangasiwaan 
ang kaniyang mga kawan, sinabihan pa nga niya si 
Jacob na itakda ang magiging kabayaran nito. Sa 
bahaging iyon ng daigdig, ang mga tupa at mga 
kambing ay karaniwan nang may iisang kulay, anu- 
pat puti ang mga tupa at itim ang mga kambing. 
Kaya hiniling ni Jacob na tanging ang mga tupa at 
mga kambing na may kakaibang kulay o marka ang 
ibigay sa kaniya--lahat ng tupa na matingkad na 
kayumanggi ang kulay at lahat ng kambing na may 
anumang puting marka. Tumugon si Laban: “Aba, 
mabuti iyan!” At upang pababain pa nang husto ang 
kabayaran, ayon na rin sa mungkahi ni Jacob, inihi- 
walay ni Laban mula sa mga kawan ang lahat ng 
mga kambing na may guhit, batik-batik, at may 
tagping kulay at mga batang lalaking tupa na ma- 
tingkad na kayumanggi, na pinaalagaan niya sa ka- 
niya mismong mga anak, anupat naglagay pa nga 
ng agwat na tatlong araw sa pagitan nila, upang 
hindi magkalahian ang dalawang kawan. Tanging 
ang mga may kakaibang kulay na ipanganganak sa 
hinaharap ang magiging pag-aari ni Jacob.---Gen 
30:25-36. 

Kaya sa pasimula, ang inaalagaan lamang ni Ja- 
cob ay mga tupa na may karaniwang kulay at mga 
kambing na walang anumang marka. Gayunman, 
nagsikap siya at ginawa ang inaakala niyang maka- 
pagpaparami sa bilang ng mga hayop na may naii- 
bang kulay. Kumuha siya ng mga luntiang sangang 
baston mula sa mga puno ng estorake, almendras, 
at platano, at tinalupan niya ang mga ito upang 
magmukhang may mga guhit at tagpi. Ang mga ito 
ay inilagay niya sa mga labangang inuman ng mga 
hayop, maliwanag na sa pag-aakalang kung makiki- 
ta ng nanganganding mga hayop ang mga guhit, 
magkakaroon ito ng epekto sa pagbubuntis anupat 
ang mga supling nila ay magiging batik-batik o may 
kakaibang kulay. Tiniyak din ni Jacob na ilagay la- 
mang ang mga patpat sa mga labangan kapag ang 
mas malalakas at mabubulas na hayop ang nanga- 
ngandi.---Gen 30:37-42. 

Ang resulta? Ang mga supling na may batik o ka- 
kaibang kulay, samakatuwid ay kabayaran kay Ja- 
cob, ay naging mas marami kaysa sa mga may ii- 
sang kulay, na magiging pag-aari naman ni Laban. 
Dahil dito, malamang na inakala ni Jacob na epekti- 
bo ang kaniyang estratehiya sa pamamagitan ng 
guhit-guhit na mga patpat. Sa bagay na ito, tiyak na 
naniniwala rin siya sa maling akala na pinaniniwa- 
laan ng maraming tao, samakatuwid nga, na ang 
gayong mga bagay ay maaaring magkaroon ng 
epekto sa mga supling. Gayunman, sa isang panagi- 
nip ay iba naman ang itinuro sa kaniya ng kaniyang 
Maylalang. 

Sa kaniyang panaginip, natutuhan ni Jacob na 
ang ilang simulain ng genetics, at hindi ang mga 


1121 


patpat, ang dahilan ng kaniyang tagumpay. Baga- 
man ang inaalagaan lamang ni Jacob ay mga hayop 
na may iisang kulay, isiniwalat ng pangitain na ang 
mga lalaking kambing ay may guhit, batik-batik, at 
may tagpi. Paano ito nangyari? Maliwanag na mes- 
tiso ang mga ito bagaman iisa ang kulay, na resulta 
ng pagpapalahi sa kawan ni Laban bago sinimulan 
ang pagbabayad kay Jacob. Kaya taglay ng ilan sa 
mga hayop na ito sa kanilang mga selula sa pagpa- 
parami ang mga salik na namamana upang magka- 
roon ng tagpi o maging batik-batik ang kanilang 
magiging mga supling, ayon sa mga batas ng pag- 
mamana na natuklasan ni Gregor Mendel noong 
ika-19 na siglo.---Gen 31:10-12. 

Sa loob ng anim na taon na ipinagtrabaho ni Ja- 
cob sa ilalim ng kaayusang ito, siya'y lubhang pi- 
nagpala at pinaunlad ni Jehova hindi lamang sa 
pamamagitan ng pagpaparami ng kaniyang mga 
kawan kundi pati rin ng bilang ng kaniyang mga 
lingkod, mga kamelyo, at mga asno, at ito'y sa kabi- 
la ng bagay na laging binabago ni Laban ang pinag- 
kasunduang kabayaran. Sa wakas, tinagubilinan si 
Jacob ng “tunay na Diyos ng Bethel” na bumalik sa 
Lupang Pangako.---Gen 30:43: 31:1-13, 41. 

Ang Pagbabalik sa Lupang Pangako. Sa pa- 
ngamba ni Jacob na muli siyang pigilan ni Laban 
upang hindi niya iwan ang paglilingkod dito, pali- 
him niyang kinuha ang kaniyang mga asawa at 
mga anak, at ang lahat ng kaniyang pag-aari, tu- 
mawid sila sa Ilog Eufrates, at naglakbay patu- 
ngong Canaan. Malamang na pinanginginain ni Ja- 
cob ang kaniyang mga kawan malapit sa Eufrates 
nang pag-isipan niya ang paglipat na iyon, gaya ng 
ipinahihiwatig ng Genesis 31:4, 21. Noon ay wala si 
Laban dahil ginugupitan niya ang kaniyang mga ka- 
wan anupat hindi ipinagbigay-alam sa kaniya na 
umalis si Jacob hanggang sa makalipas ang tatlong 
araw. Maaaring higit pang panahon ang lumipas 
para tapusin ang paggugupit at gawin ang mga pag- 
hahanda upang habulin si Jacob kasama ang kani- 
yang mga tauhan. Sa kabuuan, nakapagbigay ito 
kay Jacob ng sapat na panahon upang maakay ang 
kaniyang mababagal na kawan hanggang sa bulu- 
bunduking pook ng Gilead bago siya naabutan ni 
Laban, isang distansiya na mula sa Haran ay di- 
kukulangin sa 560 km (350 mi), na mabilis namang 
malalakbay ni Laban at ng kaniyang mga kamag- 
anak sa loob ng pitong araw sakay ng mga kamel- 
Y0.--Gen 31:14-23. 

Nang matagpuan ni Laban si Jacob na nagkakam- 
po mga ilang kilometro sa H ng Jabok, hiningan 
niya ito ng paliwanag: Bakit siya umalis nang hindi 
man lamang binibigyan si Laban ng pagkakataong 
halikan ang kaniyang mga anak at mga apo bilang 
pamamaalam, at bakit niya ninakaw ang mga diyos 
ni Laban? (Gen 31:24-30) Maliwanag kung ano ang 


JACOB 


sagot sa unang tanong---ang takot na pigilan siya ni 
Laban sa pag-alis. Kung tungkol naman sa ika- 
lawang tanong, walang alam si Jacob hinggil sa 
anumang pagnanakaw, at hindi natuklasan sa isi- 
nagawang paghahanap na ninakaw ni Raquel ang 
terapim ng pamilya at na itinago niya ang mga iyon 
sa pansiyang basket ng kaniyang kamelyo.---Gen 
31:31-55. 

Ang isang paliwanag kung bakit ginawa iyon ni 
Raquel, at kung bakit nababahala si Laban, ay ito: 
“Ang pagmamay-ari ng mga diyos ng sambahayan 
ay nagpapakilala sa isang tao bilang lehitimong ta- 
gapagmana, na siyang dahilan kung bakit nababali- 
sa si Laban, ayon sa Gen. 31:26 at sa kasunod na 
mga talata, na mabawi ang kaniyang mga diyos ng 
sambahayan mula kay Jacob. ”---Ancient Near Fast- 
ern Texts, inedit ni J. B. Pritchard, 1974, p. 220, 
tlb. 51. 

Nang malutas nang mapayapa ang kanilang pag- 
tatalo, si Jacob ay nagtindig ng isang batong haligi 
at pagkatapos ay nagbunton ng mga bato, na nana- 
tili roon nang maraming taon bilang saksi sa ti- 
pan ng kapayapaan na pinagtibay ng dalawang ito 
sa pamamagitan ng isang seremonyal na kainan. 
Ang mga pangalang ibinigay sa buntong iyon ng 
mga bato ay Galeed (nangangahulugang “Bunton 
na Saksi”) at Ang Bantayan.---Gen 31:36-55. 

Gusto rin ni Jacob na makipagpayapaan sa kani- 
yang kapatid na si Esau, na hindi niya nakita nang 
mahigit 20 taon. Upang mapahupa ang anumang 
pagkapoot na maaaring kinikimkim pa ng kaniyang 
kapatid, nagpadala si Jacob sa unahan niya ng ma- 
mahaling mga kaloob para kay Esau---daan-daang 
kambing at tupa, at maraming kamelyo, asno, at 
baka. (Gen 32:3-21) Umalis si Jacob sa Canaan na 
halos walang anumang pag-aari, ngunit dahil sa 
pagpapala ni Jehova, bumabalik siya na isang taong 
mayaman. 


Bakit pinangyari ng anghel na 
nakipagbuno kay Jacob na 
umika-ika si Jacob? 


Nang gabing tawirin ng sambahayan ni Jacob ang 
Jabok patungong T upang salubungin si Esau, si Ja- 
cob ay nagkaroon ng isang lubhang di-pangkarani- 
wang karanasan na makipagbuno sa isang anghel, 
at dahil sa kaniyang pagmamatiyaga, ang kaniyang 
pangalan ay pinalitan ng Israel, nangangahulugang 
“Isa na Nakikipagpunyagi (Isa na Nagmamatiya- 
ga) sa Diyos: o, Nakikipagpunyagi ang Diyos.” (Gen 
32:22-28) Nang maglaon, ang dalawang pangalang 
ito ay maraming beses na lumitaw sa matulaing 
mga paralelismong Hebreo. (Aw 14:7: 22:23: 78: 
5, 21, 71; 105:10, 23) Noong nagbubuno sila, hinipo 


JACOB 


ng anghel ang hugpungan ng kasukasuan ng hita ni 
Jacob, at si Jacob ay habang-buhay nang umika- 
ika--marahil ay upang turuan siya ng kapakumba- 
baan, anupat palagi niyang maaalaala na huwag la- 
bis na magmataas dahil sa kaniyang bigay-Diyos na 
kasaganaan o dahil nakipagbuno siya sa isang ang- 
hel. Bilang paggunita sa makasaysayang mga pang- 
yayaring ito, ang dakong iyon ay tinawag ni Jacob 
na Peniel o Penuel.---Gen 32:25, 30-32. 

Nang matapos ang mapayapang pagkikita nina 
Jacob at Esau, ang kambal na ito, na noon ay mga 
97 taong gulang na, ay humayo na sa kani-kaniyang 
lakad, at maaaring hindi na sila muling nagkita 
hanggang noong ilibing nila ang kanilang amang si 
Isaac pagkalipas ng mga 23 taon. Si Esau ay nagtu- 
ngo sa T sa Seir dala ang mga kaloob sa kaniya, at 
si Jacob naman ay lumiko sa H at muling tinawid 
ang Jabok.---Gen 33:1-17: 35:29. 

Ang Sumunod na 33 Taon Bilang Naninira- 
hang Dayuhan. Nang maghiwalay sila ni Esau, 
si Jacob ay namayan sa Sucot. Ito ang unang lugar 
na tinirahan ni Jacob nang matagal-tagal pagkaba- 
lik niya mula sa Padan-aram. Hindi sinasabi kung 
gaano katagal siyang namalagi roon, ngunit maaa- 
ring ito'y umabot nang maraming taon, sapagkat 
nagtayo siya roon para sa kaniyang sarili ng isang 
permanenteng kayarian na matatahanan at gayun- 
din ng mga kubol o mga kuwadrang may bubong 
para sa kaniyang mga alagang hayop.---Gen 33:17. 

Pagkatapos nito, pumakanluran si Jacob sa kabi- 
lang ibayo ng Jordan patungo sa kapaligiran ng Si- 
kem, kung saan niya binili ang isang bahagi ng lu- 
pain mula sa mga anak ni Hamor sa halagang “isang 
daang piraso ng salapi [sa Heb., qesi'tah|.” (Gen 
33:18-20, Jos 24:32) Hindi na alam sa ngayon ang 
halaga ng sinaunang salaping iyon, ng qesi-tah, 
ngunit ang isang daang piraso nito ay maaaring 
umabot ng malaking halaga ng tinimbang na pilak, 
yamang walang mga barya noong panahong iyon. 

Sa Sikem, ang anak na babae ni Jacob na si Dina 
ay nagsimulang makisama sa mga babaing Canaa- 
nita, at humantong ito sa panghahalay sa kaniya ni 
Sikem, ang anak ng pinunong si Hamor. Ang sumu- 
nod na mga pangyayari, na resulta ng kaganapang 
iyon, ay hindi na nakayang kontrolin ni Jacob---pi- 
natay ng kaniyang mga anak ang bawat lalaking 
naninirahan sa Sikem, kinuhang bihag ang mga ba- 
bae at mga bata, sinamsam ang lahat ng ari-arian 
at kayamanan ng komunidad na iyon, at ginawang 
isang alingasaw sa mga tumatahan sa lupain ang 
kanilang amang si Jacob.---Gen 34:1-31. 

Pagkatapos ay tinagubilinan ng Diyos si Jacob na 
lumisan mula sa Sikem at bumaba sa Bethel, na gi- 
nawa naman niya. Ngunit bago umalis, inutusan 
niya ang kaniyang sambahayan na magpakalinis, 


1122 


magpalit ng kanilang mga kasuutan, alisin ang la- 
hat ng kanilang huwad na diyos (malamang na ka- 
sama rito ang terapim ni Laban) at pati ang mga 
hikaw na posibleng isinusuot bilang mga agimat. 
Ibinaon ni Jacob ang mga ito malapit sa Sikem. 
--Gen 35:1-4. 

Ang Bethel, ang “Bahay ng Diyos,” ay may pan- 
tanging kahalagahan kay Jacob, sapagkat dito, ma- 
rahil mga 30 taon na ang nakararaan, isinalin ni 
Jehova sa kaniya ang tipang Abrahamiko. At pagka- 
tapos na magtayo si Jacob ng altar para sa dakilang 
Diyos na ito ng kaniyang mga ninuno, muling binig- 
kas ni Jehova ang tipan at pinagtibay rin na ang pa- 
ngalan ni Jacob ay pinalitan na ng Israel. Pag- 
katapos ay nagtindig si Jacob ng isang haligi na 
binuhusan niya ng handog na inumin at langis bi- 
lang paggunita sa makasaysayang mga pangyaya- 
ring iyon. Habang nakikipamayan din dito sa Beth- 
el, si Debora na yaya ng kaniyang ina ay namatay 
at inilibing.---Gen 35:5-15. 

Muli, hindi natin alam kung gaano katagal nani- 
rahan si Jacob sa Bethel. Nang lumisan sila mula 
roon at maglakbay nang patimog, at samantalang 
malayo pa sa Betlehem (Eprat), dinatnan ng kirot ng 
panganganak si Raquel, at sa matinding hirap sa 
pagsisilang sa kaniyang ikalawang anak, si Benja- 
min, siya ay namatay. Doon inilibing ni Jacob ang 
kaniyang minamahal na si Raquel at nagtindig siya 
ng isang haligi bilang palatandaan ng libingan nito. 
--Gen 35:16-20. 

Ang lalaking ito na si Israel, na ngayon ay pinag- 
pala ng hustong bilang na 12 anak na lalaki na pag- 
mumulan ng 12 tribo ng Israel, ay patuloy pang 
naglakbay patungong timog. Ang kaniyang sumu- 
nod na pinagkampuhan ay inilalarawan na “malayo 
sa ibayo ng tore ng Eder,” nangangahulugang ito'y 
nasa pagitan ng Betlehem at Hebron. Samantalang 
naninirahan sila roon, sinipingan ng kaniyang pa- 
nganay na anak na si Ruben ang kaniyang babae, si 
Bilha, ina nina Dan at Neptali. Maaaring inakala ni 
Ruben na napakatanda na ng kaniyang ama upang 
may magawa pa tungkol doon, ngunit hindi ito si- 
nang-ayunan ni Jehova, at dahil sa pagkakasala 
niya ng insesto ay naiwala ni Ruben ang karapatan 
sa pagkapanganay.--Gen 35:21-26, 49:3, 4; Deu 
27:20; 1Cr 5:1. 

Maaaring hindi pa naipagbibili ang kaniyang anak 
na si Jose sa pagkaalipin sa Ehipto nang si Jacob ay 
lumipat sa Hebron, kung saan nakatira pa rin ang 
kaniyang matanda nang ama na si Isaac, ngunit 
hindi matiyak ang petsa ng paglipat na ito.---Gen 
35:27. 

Isang araw ay isinugo ni Jacob si Jose (noon ay 
17 taong gulang na) upang alamin ang kalagayan 
ng kaniyang mga kapatid na nag-aalaga ng mga ka- 


1123 


wan ng kanilang ama. Nang matagpuan niya sila sa 
Dotan na mga 100 km (62 mi) sa H ng Hebron, si- 
nunggaban nila siya at ipinagbili sa isang pulutong 
ng mga negosyante na patungong Ehipto. Naganap 
ito noong 1750 B.C.E. Pagkatapos ay pinapaniwala 
nila ang kanilang ama na si Jose ay napatay ng 
isang mabangis na hayop. Maraming araw na na- 
mighati si Jacob dahil dito, na tumatangging maa- 
liw at nagsasabi: “Ako ay bababang nagdadalam- 
hati sa aking anak patungo sa Sheol!” (Gen 37:2, 
3, 12-36) Nadagdagan pa ang kaniyang pamimigha- 
ti nang mamatay ang kaniyang amang si Isaac no- 
ong 1738 B.C.E.---Gen 35:28, 29. 

Ang Paglipat sa Ehipto. Mga sampung taon 
pagkamatay ni Isaac, dahil sa isang malawakang 
taggutom, napilitan si Jacob na papuntahin sa Ehip- 
to ang sampu sa kaniyang mga anak na lalaki upang 
kumuha ng mga binutil. Naiwan si Benjamin. Naki- 
lala ni Jose, na noo'y administrador ni Paraon sa 
pagkain, ang kaniyang mga kapatid at iniutos niya 
na isama nila sa Ehipto ang kanilang nakababatang 
kapatid na si Benjamin. (Gen 41:57: 42:1-20) Ngunit 
nang sabihin kay Jacob kung ano ang iniuutos, sa 
simula ay tumanggi siyang pasamahin si Benjamin, 
palibhasa'y natatakot na baka mapahamak ang mi- 
namahal na anak na ito sa kaniyang katandaan, si 
Benjamin noon ay di-kukulangin sa 22 taóng gu- 
lang. (Gen 42:29-38) Nang maubos na ang lahat ng 
pagkaing kinuha sa Ehipto, napilitan si Jacob na pa- 
samahin si Benjamin.---Gen 43:1-14, Gaw 7:12. 

Nang magkasundo na si Jose at ang kaniyang 
mga kapatid, inanyayahan ni Jose si Jacob at ang 
buong sambahayan nito, kasama ang lahat ng kani- 
lang alagang hayop at pag-aari, na lumipat sa ma- 
tabang lupain ng Gosen sa delta ng Ehipto, sapagkat 
ang malaking taggutom ay nakatalagang tumagal 
pa nang limang taon. Naglaan pa nga si Paraon ng 
mga karwahe at panustos na pagkain bilang tulong 
sa kanila. (Gen 45:9-24) Nang naglalakbay na, tini- 
yak ni Jehova kay Jacob na ang paglipat na ito ay 
kaniyang pinagpala at sinang-ayunan. (Gen 46:1-4) 
Ang lahat ng kaluluwa na itinuring na bahagi ng 
sambahayan ni Jacob, kasama si Manases, si Efra- 
im, at ang iba pa na maaaring ipinanganak sa Ehip- 
to bago namatay si Jacob, ay may bilang na 70. 
(Gen 46:5-27: Exo 1:5: Deu 10:22) Hindi kasama rito 
si Lea, na namatay sa Lupang Pangako (Gen 49:31), 
o ang mga anak na babae ni Jacob na hindi binang- 
git ang pangalan, o ang mga asawa ng kaniyang 
mga anak na lalaki.---Gen 46:26, ihambing ang Gen 
37:35. 

Pagdating sa Ehipto noong 1728 B.C.E., dinala si 
Jacob sa korte ni Paraon at doon ay binati niya ang 
hari sa pamamagitan ng isang pagpapala. Inilara- 
wan ni Jacob ang kaniyang sarili bilang isang nani- 
nirahang dayuhan (gaya nina Abraham at Isaac, sa- 


JACOB 


pagkat tulad nila, hindi pa rin niya minamana ang 
lupaing ipinangako ng Diyos). Nang tanungin ang 
kaniyang edad, tumugon si Jacob na siya'y 130 ta- 
óng gulang ngunit kung ihahambing sa kaniyang 
mga ninuno, ang kaniyang mga araw ay “kakaunti 
at nakapipighati.”---Gen 47:7-10. 

Nang malapit na siyang mamatay, pinagpala ni 
Jacob ang kaniyang mga apo, ang mga anak ni Jose, 
at, sa patnubay ng Diyos, inilagay niyang una ang 
nakababatang si Efraim sa nakatatandang si Mana- 
ses. Pagkatapos ay sinabi ni Jacob kay Jose, na 
siyang tatanggap ng dobleng bahagi ng panganay 
sa mana: “Ibinibigay ko sa iyo ang isang balikat ng 
lupain na higit kaysa sa iyong mga kapatid, na kinu- 
ha ko mula sa kamay ng mga Amorita sa pamama- 
gitan ng aking tabak at sa pamamagitan ng aking 
busog.” (Gen 48:1-22, 1Cr 5:1) Yamang mapayapa 
namang binili ni Jacob mula sa mga anak ni Hamor 
ang lote ng lupa na malapit sa Sikem (Gen 33:19, 
20), waring ang pangakong ito kay Jose ay kapaha- 
yagan ng pananampalataya ni Jacob, na doo'y ini- 
huhula niya na ang Canaan ay masasakop ng kani- 
yang mga inapo anupat para bang ito'y naisagawa 
na ng kaniyang sariling tabak at busog. (Tingnan 
ang AMORITA.) Ang dobleng bahagi ni Jose sa nasa- 
kop na lupaing iyon ay binubuo ng dalawang tak- 
dang bahagi na ibinigay sa mga tribo nina Efraim at 
Manases. 

Bago siya mamatay, nag-ipon si Jacob ng lakas 
upang isa-isa niyang mapagpala ang kaniyang 12 
anak. (Gen 49:1-28) Nagpakita siya ng pananampa- 
lataya sa katuparan ng mga layunin ni Jehova. (Heb 
11:21) Dahil sa kaniyang pananampalataya at dahil 
espesipikong pinagtibay sa kaniya ni Jehova ang 
Abrahamikong tipan ng pagpapala, sa Kasulatan 
ay madalas tukuyin si Jehova hindi lamang bilang 
Diyos ni Abraham at ni Isaac kundi bilang Diyos din 
ni Jacob.--Exo 3:6, 1Cr 29:18, Mat 22:32. 

Sa wakas, noong 1711 B.C.E., pagkatapos ng 17- 
taong paninirahan sa Ehipto, namatay si Jacob sa 
edad na 147. (Gen 47:27, 28) Sa gayon ay nagwakas 
ang yugto ng kasaysayan mula sa kapanganakan ni 
Jacob hanggang sa kaniyang kamatayan, isang ka- 
saysayan na sumaklaw sa mahigit na kalahati ng 
mga pahina ng aklat ng Genesis. (Kab 25-50) Kaa- 
yon ng kahilingan ni Jacob na ilibing siya sa Cana- 
an, ipinaembalsamo muna ni Jose sa mga mang- 
gagamot na Ehipsiyo ang katawan ng kaniyang ama 
bilang paghahanda para sa paglalakbay. Pagkatapos, 
alinsunod sa pagiging prominente ng kaniyang anak 
na si Jose, isang maringal na prusisyon ng libing 
ang yumaon mula sa Ehipto. Nang makarating ito 
sa pook ng Jordan, nagkaroon ng pitong-araw na 
ritwal ng pagdadalamhati, at pagkatapos nito ay ini- 
libing ng mga anak ni Jacob ang kanilang ama sa 


JADA 


yungib ng Macpela kung saan nakalibing sina Abra- 
ham at Isaac.---Gen 49:29-33, 50:1-14. 

2. Ang “Jacob” ay madalas gamitin ng mga pro- 
peta sa makasagisag na diwa upang tumukoy sa 
bansa na nagmula sa patriyarkang ito. (Isa 9:8; 27:9: 
Jer 10:25: Eze 39:25: Am 6:8, Mik 1:5: Ro 11:26) Sa 
isang pagkakataon, ginamit ni Jesus ang pangalang 
Jacob sa makasagisag na paraan upang tumukoy sa 
mga makakasama “sa kaharian ng langit.”---Mat 
8:11. 

3. Ang ama ni Jose na asawa ni Maria, na ina ni 
Jesus.--Mat 1:15, 16. 


JADA [malamang na pinaikling anyo ng Jedai- 
as, nangangahulugang “Alam ni Jah']. Isang inapo 
ni Juda sa pamamagitan ni Jerameel. Nakatala si 
Jada bilang anak ni Onam at ama nina Jeter at Jo- 
natan.--1Cr 2:3, 25, 26, 28, 32. 


JADAI. Isang anak ni Nebo: isa sa mga kumu- 
ha ng mga asawang di-Israelita ngunit nagpaalis sa 
mga iyon dahil sa panghihimok ni Ezra. (Ezr 10:43, 
44) Ang ilang salin ay kababasahan ng “Ido” sa ha- 
lip na “Jadai.”--AS, AT, Mo, Ro. 


JADE. Isang batong pampalamuti na matigas, 
matibay, at kadalasan ay kulay berde at ginagamit 
sa mga alahas at mga kagamitang inukit, sa Hebreo, 
yashepheh' Ito ay alinman sa dalawang magkai- 
bang mineral, ang “nephrite” o ang “jadeite.” Ang 
pinakapangkaraniwang uri ay ang nephrite. Ang 
iba nito ay napaglalagusan ng liwanag samantalang 
ang iba naman ay hindi, matatagpuan ito sa mga 
kulay na gaya ng matingkad na berde, itim, abuhin, 
dilaw, at puti. Ang jadeite ay mas mamahalin kay- 
sa sa nephrite dahil mas magaganda ang kulay nito 
at bibihira ito. Ang jade ay angkop na angkop sa ga- 
waing paglilok dahil sa komposisyon nito. 

Isang magandang batong jade na may lilok na pa- 
ngalan ng isa sa 12 tribo ng Israel ang nakapalamu- 
ti sa “pektoral ng paghatol” na isinuot ng mataas na 
saserdoteng si Aaron, anupat ito ay nasa ikatlong 
posisyon sa ikaapat na hanay ng mga bato. (Exo 
28:2, 15, 20, 21, 39:9, 13, 14) Kabilang din ang jade 
sa mahahalagang bato na nakapalamuti sa “panana- 
mit” ng hari ng Tiro.--Eze 28:12, 13. 


JADON [posibleng pinaikling anyo ng Jaaza- 
nias, nangangahulugang “Si Jehova ay Naki- 
nig']. Isang Meronotita na tumulong kay Nehemias 
na muling itayo ang pader ng Jerusalem noong 
455 B.C.E. Lumilitaw na si Jadon ay mula sa kapali- 
giran ng Mizpa.---Ne 3:7. 

Tinatawag ni Josephus na “Jadon” ang propeta sa 
1 Hari 13 na di-binanggit ang pangalan.---Jewish 
Antiquities, VIII, 231 (viii, 5). 


1124 


JADUA [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “alamin7]. 

1. Isa sa mga pangulo ng Israel na ang inapo, 
kung hindi man siya mismo, ay nagtatak sa resolu- 
syon ng katapatan noong panahon ng pagkagober- 
nador ni Nehemias.---Ne 10:1, 14, 21. 

2. Ang kahuli-hulihan sa Aaronikong linya ng 
mga mataas na saserdote na nakatala sa Hebreong 
Kasulatan. Ang pagiging ikalimang salinlahi ni Ja- 
dua mula kay Jesua ay nagpapahintulot na siya ay 
nabuhay noong panahon ng “paghahari ni Dario na 
Persiano.”--Ne 12:10, 11, 22; tingnan ang DARIO 
Blg. 3. 


JAEL [Kambing-Bundok]. Ang asawa ni Heber 
na Kenita, samakatuwid ay hindi Israelita, at ang 
pumatay sa pinuno ng hukbong Canaanita na si Si- 
sera. 

Kasama ng kaniyang asawa, si Jael ay nagtotolda 
malapit sa Kedes, at may kapayapaan sa pagitan ni 
Heber at ng mga maniniil na Canaanita. (Huk 4:10, 
11, 17, 21, tingnan ang Kepes Blg. 3.) Nang matalo 
ng Israel si Sisera, tumakas ito patungo sa neutral 
na kampamento ni Heber, kung saan inanyayahan 
ito ni Jael sa loob ng kaniyang tolda. Pagkatapos ay 
tinalukbungan niya ito ng kumot. Nang humingi si 
Sisera ng tubig, binigyan niya ito ng isang mangkok 
na pampiging na may kurtadong gatas na maiinom. 
Matapos niya itong talukbungang muli, sinabi nito 
sa kaniya na tumayo sa pasukan ng tolda at mag- 
bantay. Palibhasa'y iniisip na ligtas siya bilang kani- 
yang panauhin, ang pagod at nanlulupaypay na si 
Sisera ay kaagad na nakatulog nang mahimbing. 
Nang magkagayon, si Jael, na tiyak na sanay mag- 
pabaon ng mga tulos ng tolda sa lupa dahil nanini- 
rahan siya sa tolda, ay tahimik na lumapit kay Sise- 
ra dala ang isang martilyo at isang tulos ng tolda, 
na itinarak niya sa ulo nito at pinatagos hanggang 
sa lupa. Nang dumating ang tumutugis na si Barak, 
ipinakita ni Jael sa kaniya ang pinuno ng hukbo, na 
patay na sa “kamay ng isang babae,” gaya ng inihu- 
la ni Debora. (Huk 4:9, 17-22) Ang lakas-loob na 
pagkilos ni Jael laban sa kaaway ni Jehova ay pinu- 
puri sa awit ng tagumpay nina Debora at Barak, 
kung saan ipinapahayag din na si Jael ay “lubhang 
pagpapalain sa mga babae.”---Huk 5:6, 24-27. 


JAGUR [posibleng kaugnay ng salitang Ara- 
maiko na nangangahulugang “bunton [ng mga ba- 
to] "]. Isang lunsod sa timugang bahagi ng Juda. (Jos 
15:21) Maaaring ipalagay na ang Jagur ay ang Khir- 
bet el Gharra (Tel (Ira), na mga 14 na km (8.5 mi) 
sa S ng Beer-sheba. 


JAH. Isang matulain at pinaikling anyo ng Je- 
hova, ang pangalan ng Kataas-taasang Diyos. (Exo 


1125 


15:1, 2) Ang pinaikling anyong ito ay kinakatawa- 
nan ng unang kalahatian ng Hebreong Tetragram- 
maton na Mit (YHWH), samakatuwid nga, ng 
mga titik na yod (') at he (i1), ang ikasampu at ika- 
limang titik ng alpabetong Hebreo. 

Ang Jah ay lumilitaw nang 50 ulit sa Hebreong 
Kasulatan, 26 na ulit na mag-isa, at 24 na ulit sa 
pananalitang “Hallelujah,” na sa literal ay isang 
utos sa maraming tao na “purihin si Jah.” Gayun- 
man, ang paglitaw ng “Jah” sa orihinal ay ipinag- 
walang-bahala ng ilang popular na bersiyon. (Dy, 
Mo, RS) Miminsan lamang itong ginamit ng King 
James Version, bilang “Jah,” at ng An American 
Translation, bilang “Yah.” (Aw 68:4) Sa English Re- 
vised Version ay lumilitaw ito nang dalawang beses 
sa mismong teksto (Aw 68:4, 89:8), at sa American 
Standard Version ay inihahalili sa lahat ng paglitaw 
nito ang kumpletong anyo na Jehova, ngunit sa ha- 
los lahat ng paglitaw ng pinaikling anyo ay itinata- 
wag-pansin iyon ng huling nabanggit na dalawang 
salin sa pamamagitan ng mga talababa. Pinanati- 
li ng Bagong Sanlibutang Salin sa mismong teksto 
ang 50 paglitaw ng Jah, o Yah, para sa mambaba- 
sa, pinanatili naman ng Emphasised Bible ni Roth- 
erham ang 49. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang “Jah” 
ay lumilitaw nang apat na beses sa pananalitang 
Hallelujah. (Apo 19:1, 3, 4, 6) Ang pananalitang 
Griegong ito ay ginagamit ng karamihan sa mga 
Bibliya nang di-isinasalin sa Ingles, ngunit isinalin 
ito ni G. W. Wade bilang “Praise ye Jehovah,” at ng 
Bagong Sanlibutang Salin bilang “Purihin ninyo si 
Jah!” 

Ang “Jah” ay hindi maaaring maging isang sina- 
unang anyo ng banal na pangalan na ginamit bago 
pa ang Tetragrammaton. Ang kumpletong anyo 
nito, na Jehova, ay lumilitaw nang 165 beses sa 
tekstong Masoretiko sa aklat ng Genesis, ngunit 
ang mas maikling anyo ay lumitaw lamang sa ulat 
ng mga pangyayari pagkatapos ng Pag-alis mula 
sa Ehipto.---Exo 15:2. 

Ang iisang pantig na Jah ay kadalasang ginaga- 
mit kalakip ng mas marubdob na mga emosyon 
ng papuri at pag-awit, panalangin at pamamanhik, 
at karaniwan nang masusumpungan kapag ang 
tema ng paksa ay pagsasaya dahil sa tagumpay 
at pagliligtas, o kapag nagpapahayag ng pagki- 
lala sa malakas na kamay at kapangyarihan ng 
Diyos. Maraming halimbawa ng ganitong espe- 
syal na paggamit. Ang pariralang “Purihin nin- 
yo si Jah!” (Hallelujah) ay lumilitaw bilang isang 
doxology, o kapahayagan ng papuri sa Diyos, sa 
Mga Awit, anupat ang una ay nasa Awit 104:35. Sa 
ibang mga awit, maaaring ito'y nasa pasimula 
lamang (Aw 111, 112), sa ilang pagkakataon ay 


JAHAZ 


nasa loob ng awit (135:3), kung minsa'y nasa dulo 
lamang (Aw 104, 105, 115-117), ngunit kadalasan 
ay kapuwa nasa pasimula at dulo (Aw 106, 113, 
135, 146-150). Sa aklat ng Apocalipsis, ang pana- 
nalitang ito ay paulit-ulit na sinasambit ng maka- 
langit na mga persona sa kanilang papuri kay Je- 
hova.--Apo 19:1-6. 

Ang natitirang mga paglitaw ng “Jah” ay nagpa- 
pahiwatig din ng pagluwalhati kay Jehova sa mga 
awit at mga pagsusumamo. Nariyan ang awit ng 
pagliligtas na inawit ni Moises. (Exo 15:2) Sa mga 
paglitaw nito sa ulat ni Isaias, gumamit siya ng do- 
bleng pagdiriin sa pagtatambal sa dalawang pa- 
ngalan, “Jah Jehova.” (Isa 12:2, 26:4) Sa tula ni 
Hezekias dahil sa kagalakan matapos siyang maka- 
himalang pagalingin noong muntik na siyang ma- 
matay, nagpahayag siya ng masidhing damdamin 
sa pamamagitan ng pag-ulit sa pangalang Jah. (Isa 
38:9, 11) Ipinakikita ang pagkakaiba ng mga patay, 
na hindi makapupuri kay Jah, at niyaong mga 
determinadong pumuri sa kaniya habang-buhay. 
(Aw 115:17, 18; 118:17-19) Ang iba pang mga awit 
ay nagpapakita naman ng taos-pusong pagpapa- 
halaga sa pagliligtas, proteksiyon, at pagtutuwid. 
- Aw 94:12: 118:5, 14. 


JAHAT. 

1. Isang inapo ni Juda. Ang dalawang anak ni 
Jahat ang pinagmulan ng mga pamilya ng mga 
Zoratita.--ICr 4:1, 2. 

2. Isang Levitang nagmula kay Gerson (Ger- 
som) sa pamamagitan ni Libni, at ninuno ni Asap. 
--Exo 6:17: 1Cr 6:1, 20, 39-43. 

3. Isa pang Levitang nagmula kay Gerson, ngu- 
nit sa pamamagitan ng isa pang anak ni Gerson na 
si Simei. Si Jahat ang ulo sa kaniyang mga kapatid, 
at ang kaniyang mga anak ay naging isang samba- 
hayan sa panig ng ama.— 1Cr 23:6, 7, 10, 11. 

4. Isang Levita noong panahon ng paghahari ni 
David, inapo ng anak ni Kohat na si Izhar sa pama- 
magitan ni Selomot.---1Cr 6:18, 24:22. 

5. Isa sa apat na Levita, isang Merarita, na ina- 
tasang mangasiwa sa gawaing pagkukumpuni sa 
templo na itinaguyod ni Haring Josias.---2Cr 34:12. 


JAHAZ. Isang lunsod sa S ng Jordan. Maliwa- 
nag na ito'y nasa H ng Arnon. Malamang na ina- 
gaw ito ng Amoritang si Haring Sihon sa mga 
Moabita. (Bil 21:23-26) Sa Jahaz tinalo ng mga Is- 
raelita ang mga hukbo ni Sihon, at ang lunsod ay 
naging pag-aari ng mga Rubenita. (Deu 2:32, 33, 
Jos 13:15, 18, 23, Huk 11:20, 21) Nang maglaon, 
ang Jahaz ay itinalaga bilang isang lunsod ng mga 
Levita para sa mga Merarita. (Jos 21:34, 36) Noong 
dakong huli sa kasaysayan ng Israel, ang lunsod ay 


JAHAZIEL 


napasailalim ng kontrol ng mga Moabita. Sa Batong 
Moabita, ipinaghambog ni Haring Mesa na sa pa- 
mamagitan ng 200 mandirigma ay nakuha niya 
ang Jahaz mula sa hari ng Israel. Gayundin, bi- 
nanggit ng mga propetang sina Isaias at Jeremias 
ang lunsod na ito sa mga kapahayagan laban sa 
Moab.---Isa 15:1, 4: Jer 48:1, 34. 

Bagaman may ilang posibleng lokasyon na iminu- 
mungkahi ang mga iskolar para sa sinaunang Jahaz, 
hindi pa rin alam kung saan ang eksaktong lokasyon 
nito. 


JAHAZIEL 
ng Diyos]. 

1. Ikatlong nakatalang anak ni Hebron, isang Ko- 
hatita na mula sa tribo ni Levi.--1Cr 23:6, 12, 19; 
24:23. 

2. Isa sa makapangyarihang mga lalaki na suma- 
ma kay David sa Ziklag.--ICr 12:1, 4. 

3. Isa sa mga saserdoteng may mga trumpeta at 
nakatalaga sa harap ng kaban ng tipan matapos 
ipag-utos ni David na dalhin ito sa Jerusalem.---1Cr 
16:1, 6. 

4. Ang Levita na pinalakas ng espiritu ni Jehova 
upang salitain ang mga salitang pampatibay-loob 
kay Haring Jehosapat at sa kongregasyon nang pag- 
bantaan sila ng isang nakahihigit na hukbo ng kaa- 
way. “Narito ang sinabi ni Jehova sa inyo, “Huwag 
kayong matakot o masindak man dahil sa malaking 
pulutong na ito,” ang pahayag ni Jahaziel, “'sapag- 
kat ang pagbabaka ay hindi inyo, kundi sa Diyos. ... 
Hindi ninyo kakailanganing lumaban sa pagkakata- 
ong ito. Lumagay kayo sa inyong dako, manatili ka- 
yong nakatayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ni 
Jehova para sa inyo.” (2Cr 20:14-17) Si Jahaziel ay 
anak ni Zacarias, isang inapo ni Asap na mula sa pa- 
milyang Gersom (Gerson [Gen 46:11]) ng mga Le- 
vita, samakatuwid ay hindi isang saserdote.--- 1Cr 
6:39-43. 

5. Ang ama ni Secanias, na isa sa mga bumalik 
sa Jerusalem kasama ni Ezra noong 468 B.C.E.---Ezr 
8:1, 5. 


JAHDAI. Ama ng anim na anak na nakatalang 
kabilang sa mga inapo ng apo sa tuhod ni Juda na 
si Caleb. Hindi binanggit ang eksaktong kaugnayan 
ni Jahdai kay Caleb.— 1Cr 2:3, 42, 47. 


JAHDIEL [posible, Magalak Nawa ang Diyos]. 
Isa sa mga ulo ng sambahayan ng kalahati ng tribo 
ni Manases na naninirahan sa S ng Jordan, isang 
magiting at makapangyarihang lalaki. Ang mga 
inapo ni Jahdiel ay “nagsimulang gumawi nang di- 
tapat” kay Jehova, na humantong sa pagpapatapon 
sa kanila ng mga Asiryano nang bandang huli. 
— 1Cr 5:23-26. 


[Masdan Nawa ng Diyos; Minasdan 


1126 


JAHDO [posible, Magalak Nawa Siya]. Isang pa- 
ngalan sa talaangkanan ng tribo ni Gad, anak ni Buz 
at ama ni Jesisai.--1Cr 5:11, 14. 


JAHLEEL. Ikatlong nakatalang anak ni Zebu- 
lon at pinagmulan ng pamilya ng mga Jahleelita sa 
tribo ng kaniyang ama.---Gen 46:14: Bil 26:26. 


JAHLEELITA, MGA [Ni (Kay) Jahleel]. Mga 
inapo ni Jahleel na mula sa tribo ni Zebulon.--Bil 
26:26. 


JAHMAI. Ulo ng isang sambahayan ng ninuno 
sa tribo ni Isacar; anak ni Tola.--ICr 7:1, 2. 


JAHZEEL [Ang Diyos ay Nagbabaha-bahagi]. 
Ang unang nakatalang anak ni Neptali at pinagmu- 
lan ng Jahzeelitang pamilya sa tribong iyon. (Gen 
46:24; Bil 26:48) Ang kaniyang pangalan ay bina- 
baybay rin na Jahziel.--1Cr 7:13. 


JAHZEELITA, MGA [Ni (Kay) Jahzeel]. Mga 
inapo ni Jahzeel na mula sa tribo ni Neptali.--Bil 
26:48. 


JAHZEIAS [Masdan Nawa ni Jah: Minasdan ni 
Jah]. Isa na marahil ay sumalansang sa panukala 
ni Ezra na paalisin ng mga anak ni Israel ang 
kanilang mga asawang banyaga at ang mga anak na 
ipinanganak sa kanila, anak ni Tikva. (Ezr 10:3, 10, 
11, 15) Gayunman, iminumungkahi na ang pagsa- 
lansang na ito nina Jahzeias at Jonatan ay hindi la- 
ban sa mungkahi ni Ezra kundi laban sa pamamara- 
ang pinagtibay sa pagsasagawa nito. Sang-ayon 
sa Griegong Septuagint at Latin na Vulgate, si Jah- 
zeias at ang iba pa ay tumulong sa halip na suma- 
lansang kay Ezra. Kaya, isa pang salin ng Ezra 10:15 
ang nagsasabi na sina Jonatan at Jahzeias “ang mga 
gumanap bilang kinatawan alang-alang dito.”---Tlb 
sa Rbi8, tingnan din ang KJ, AS, tlb; Dy, Kx. 


JAHZERA. Isang saserdote na ang inapo ay 
nanirahan sa Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon 
sa Babilonya. (1Cr 9:12) Malamang na siya rin si 
Azai sa Nehemias 11:13. 


JAHZIEL [Ang Diyos ay Nagbabaha-bahagil. 
Isa pang baybay ng Jahzeel (Gen 46:24), unang na- 
katalang anak ni Neptali.---1Cr 7:13. 


JAIR. 


1. Isang inapo ni Juda sa pamamagitan ng kani- 
yang apo na si Hezron. Nag-asawa si Hezron ng 
isang babae mula sa tribo ni Manases. (1Cr 2:21, 22) 
Si Jair ay kinilala bilang isang inapo ni Manases sa 
halip na kay Juda, malamang na dahil sa kaniyang 
mga kabayanihan sa teritoryo ng Manases, kung 
saan niya binihag ang maraming nakatoldang lun- 
sod at ipinangalan ang mga iyon sa kaniya, na 


1127 


siyang pangalang tinaglay ng mga iyon sa loob ng 
maraming salinlahi.---Bil 32:41, Deu 3:14, Jos 13:30, 
1Ha 4:13, tingnan ang HAVOT-JAIR. 

2. Ang ikapitong hukom ng Israel. Yamang isa 
siyang Gileadita na may mataas na katayuan at 
bawat isa sa kaniyang 30 anak ay kaugnay sa isa 
sa nabanggit na mga nakatoldang lunsod ni Jair, 
malamang na siya ay inapo ng Blg. 1. Naghukom 
si Jair sa Israel sa loob ng 22 taon, pagkatapos 
nito ay namatay siya at inilibing sa Kamon.---Huk 
10:3-5. 

3. Ama ni Mardokeo, sa tribo ni Benjamin.---Es 
2:5. 

4. Ama ng Elhanan na pumatay sa kapatid ni Go- 
liat na si Lami. (1Cr 20:5) Ang katumbas na ulat sa 
2 Samuel 21:19 ay maliwanag na may pagkakamali 
ng tagakopya.—Tingnan ang LAMI. 


JAIRITA [Ni (Kay) Jair]. Ang katawagan kay 
Ira na “saserdote ni David.” (2Sa 20:26) Marahil si 
Ira ay isang inapo ng Manasitang si Jair. Ngunit 
kung tama ang Syriac na Peshitta, maaaring siya ay 
isang saserdote mula sa Levitang lunsod ng Jatir. 
--Tingnan ang IRA Blg. 1. 


JAIRO. Isang punong opisyal ng sinagoga (ma- 
lamang na sa Capernaum) na ang kaisa-isang anak 
na babae ay binuhay-muli ni Jesus.--Mat 9:18: Mar 
5:22: Luc 8:41, 42. 

Noong huling bahagi ng 31 o maagang bahagi ng 
32 C.E., nang ang 12-tadng-gulang na anak na ba- 
bae ni Jairo ay magkasakit nang malubha anupat 
inaasahang mamamatay na ito, hinanap ng ama 
nito si Jesus, sumubsob sa paanan niya, at pinakiu- 
sapan siya na sumama at pagalingin ito bago ma- 
ging huli ang lahat. Habang patungo sila sa kani- 
yang tahanan, tiyak na lubhang napatibay-loob si 
Jairo nang masaksihan niya ang pagpapagaling ni 
Jesus sa isang babae na 12 taon nang dumaranas ng 
pag-agas ng dugo. Ngunit tiyak na lubha siyang na- 
siraan ng loob nang ibalita sa kaniya ng mga men- 
sahero na ang kaniyang anak na babae ay namatay 
na! Gayunman, sinabihan ni Jesus si Jairo na huwag 
matakot kundi manampalataya. Habang dumaraan 
sa gitna ng nagkakaingay na mga nagdadalamhati 
na nanlibak at nanuya nang sabihin ni Jesus na ang 
bata ay natutulog lamang, sinamahan ni Jairo, ng 
kaniyang asawa, at ng tatlong apostol si Jesus sa 
loob, kung saan muling binuhay ni Jesus ang dala- 
gita. Gaya ng maaasahan, si Jairo at ang kaniyang 
asawa ay 'halos mawala sa kanilang sarili sa napaka- 
sidhing kagalakan.'"---Mar 5:21-43, Mat 9:18-26, Luc 
8:41-56. 


JAKEH. Ama ni Agur, ang manunulat ng na- 
katala sa Kawikaan 30.---Kaw 30:1. 


JAMIN 


JAKIM [pinaikling anyo ng Jekamias, nanga- 
ngahulugang “Si Jah ang Nagbangon"]. 

1. Isang inapo ni Benjamin sa pamamagitan ni 
Simei, kabilang sa isang talaan ng mga ulo ng mga 
sambahayan ng mga ama na naninirahan sa Jeru- 
salem.--1Cr 8:1, 19-21, 28. 

2. Ang saserdote na ang sambahayan sa panig 
ng ama ay pinili sa pamamagitan ng palabunutan 
para sa ika-12 sa 24 na pangkat ng makasaserdo- 
teng paglilingkod sa templo noong panahon ng pag- 
hahari ni David.--1Cr 24:3, 5, 12. 


JAKIN [Itatag Nawa [ni Jehova] Nang Matibay]. 

1. Ang ikaapat na nakatalang anak ni Simeon. 
(Gen 46:10) Lumilitaw na tinatawag siyang Jarib sa 
1 Cronica 4:24. Ang kaniyang mga inapo, ang mga 
Jakinita, ang bumubuo sa isa sa mga Simeonitang 
pamilya sa Israel.---Exo 6:15, Bil 26:12. 

2. Ang saserdote na ang sambahayan sa panig 
ng ama ay pinili sa pamamagitan ng palabunutan 
upang mag-asikaso sa ika-21 sa 24 na pangkat ng 
mga saserdote na inorganisa ni David. (1Cr 24:7, 17) 
Isa o higit pa sa kaniyang mga inapo (o ng iba pang 
saserdote na may gayunding pangalan) ang nanira- 
han sa Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon sa Ba- 
bilonya.--1Cr 9:3, 10; Ne 11:10. 

3. Ang nasa pinakatimog sa dalawang haligi na 
nakatayo sa harap ng templo ni Solomon.---1Ha 
7:15-22, tingnan ang Boaz, Il, KAPITAL. 


JAKINITA, MGA [Ni (Kay) Jakin]. Mga inapo 
ng anak ni Simeon na si Jakin.--Gen 46:10, Bil 
26:12. 


JALAM. Isang anak ni Esau sa kaniyang asa- 
wang si Oholibama. Si Jalam ay ipinanganak sa Ca- 
naan ngunit di-nagtagal ay dinala siya sa Edom 
(Seir), kung saan siya naging isang shik nang ban- 
dang huli.---Gen 36:5, 6, 8, 14, 18, 1Cr 1:35. 


JALON. Isang inapo ni Juda; isa sa “mga anak 
ni Ezrah.”--1Cr 4:17. 
JAMBRES. Isa na sumalansang kay Moises, 


ipinapalagay na isa sa mga mahikong Ehipsiyo sa 
korte ni Paraon.--2Ti 3:8, Exo 7:11: tingnan ang 
JANES. 


JAMIN [Kanang Kamay]. 

1. Ang ikalawang nakatalang anak ni Simeon. 
(Gen 46:10, Exo 6:15, 1Cr 4:24) Siya ang pinagmu- 
lan ng pamilya ng mga Jaminita.--Bil 26:12. 

2. Isang inapo ni Juda sa pamamagitan ng apo ni 
Hezron na si Ram.— 1Cr 2:9, 25, 27. 

3. Isang Levita na nabuhay pagkaraan ng pagka- 
tapon na tumulong sa pagpapaliwanag ng Kautusan 
sa nagkakatipong bayan sa Jerusalem.---Ne 8:7. 


JAMINITA, MGA 


JAMINITA, MGA [Ni (Kay) Jamin]. Mga ina- 
po ni Jamin na mula sa tribo ni Simeon.---Bil 26: 12. 


JAMLEC [Paghariin Nawa [ng Diyos]]. Isa sa 
mga pinuno ng tribo ni Simeon na nagpalawak, no- 
ong mga araw ni Haring Hezekias, ng kanilang teri- 
toryo hanggang sa Libis ng Gedor.-- 1Cr 4:24, 34, 
38-41. 


JANAI (posible, Sumagot Nawa [ang Diyos]: Su- 
magot [ang Diyo5]]. Isang Gadita na naninirahan sa 
teritoryo ng Basan.— 1Cr 5:11, 12. 


JANES. Isa na sumalansang kay Moises: iniha- 
lintulad siya ni Pablo sa mga apostata na sumasa- 
lansang sa katotohanan. (2Ti 3:8, 9) Sina Janes at 
Jambres, na ang 'kabaliwan ay naging malinaw sa 
lahat,” ay hindi ipinakilala sa Hebreong Kasulatan, 
ngunit karaniwan nang ipinapalagay na kabilang 
sila sa mga pangunahing tauhan sa korte ni Paraon, 
marahil ay ang mga mahikong saserdote na suma- 
lansang kina Moises at Aaron sa maraming beses na 
pagpunta nila roon. (Exo 7:11, 12, 22, 8:17-19: 9:11) 
Ang dami ng tradisyon na sumasang-ayon dito ay 
lubhang nakahihigit kaysa sa iilan na hindi kaayon 
nito. Ang di-Kristiyanong mga mapagkukunan ng 
impormasyon, gaya nina Numenius, Pliny na Naka- 
tatanda, at Lucio Apuleio, isang akdang Qumran, 
ang Targum ni Jonathan, at ilang akdang apokripal 
ay pawang bumabanggit sa isa o kaya'y sa dala- 
wang lalaking ito. 


JANIM. Isang lunsod sa bulubunduking pook 
ng Juda. (Jos 15:20, 48, 53) Ipinapalagay na ang Ja- 
nim ay ang Beni Na'im, na mga 5 km (3 mi) 
sa STS ng Hebron. 


JANNAI. Isang ninuno ng ina ni Jesus na si 
Maria, ang ikalimang salinlahi bago si Maria.---Luc 
3:24. 


JANOA [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “magpahinga: manatili']. 

1. Isang lokasyon sa hangganan ng Efraim. Ka- 
raniwang ipinapalagay na ito ay ang Khirbet Yanun, 
na mga 20 km (12 mi) sa TS ng Samaria.---Jos 
16:5-7. 

2. Isang lunsod sa sampung-tribong kaharian. 
Kinuha ito ni Tiglat-pileser II noong panahon ng 
paghahari ni Peka (mga 778-759 B.C.E.). Ang mga 
naninirahan dito ay ipinatapon sa Asirya. (2Ha 
15:29) Hindi tiyak kung saan ang eksaktong loka- 
syon ng Janoa. Bagaman ipinapalagay ng ilan na ito 
ay ang Yanouh, na mga 10 km (6 na mi) sa S ng 
Tiro, itinuturing na napakalayo ng lokasyong ito 
sa K ng iba pang mga lunsod na nakatala sa 2 Hari 
15:29. Pinapaboran naman ng karamihan sa mga is- 


1128 


kolar ang Tell en-Narmeh, na mga 10 km (6 na mi) 
sa HS ng Kedes sa Galilea. 


JAPET [Magkaloob Nawa Siya ng Sapat na 
Dako]. Isang anak ni Noe, kapatid ni Sem at ni Ham. 
Bagaman madalas na huling itinatala, lumilitaw na 
si Japet ang pinakamatanda sa tatlong anak, ya- 
mang sa tekstong Hebreo ng Genesis 10:21 ay tinu- 
tukoy siya bilang si “Japet na pinakamatanda” (“na- 
katatanda,” KJ: Da, Yg, Le: AS, tlb). Gayunman, 
ayon sa pagkaunawa ng ilang tagapagsalin, ang 
tekstong Hebreo rito ay tumutukoy kay Sem bilang 
“ang nakatatandang kapatid ni Japet.” (RS: gayundin 
ang AT, JB, NE) Kung ipapalagay na si Japet ang pi- 
nakamatandang anak ni Noe, lumilitaw na ipinanga- 
nak siya noong 2470 B.C.E.---Gen 5:32. 

Si Japet at ang kaniyang asawa ay kabilang sa wa- 
long sakay ng arka, sa gayo'y nakaligtas sila sa 
Baha. (Gen 7:13, 1Pe 3:20) Bagaman nanatili silang 
walang anak hanggang noong bumaha, pagkaraan 
ng Delubyo ay nagkaroon sila ng pitong anak na la- 
laki: sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec, 
at Tiras. (Gen 10:1, 2; 1Cr 1:5) Ang mga anak na ito 
at ang ilang apo ang pinagmulan ng “populasyon ng 
mga isla ng mga bansa [“mga bayan sa baybaying 
lupain,” RS] na nangalat sa kanilang mga lupain, ba- 
wat isa ayon sa wika nito, ayon sa kani-kanilang pa- 
milya, sa kani-kanilang mga bansa.” (Gen 10:3-5, 
1Cr 1:6, 7) Ayon sa kasaysayan, si Japet ang pinag- 
mulan ng sangang Aryano o Indo-Europeo (Indo- 
Aleman) ng pamilya ng tao. Ang mga pangalan ng 
kaniyang mga anak at mga apo ay masusumpungan 
sa sinaunang mga teksto ng kasaysayan bilang nau- 
ugnay sa mga bayan at mga tribo na pangunahin 
nang naninirahan sa gawing H at K ng Fertile Cres- 
cent. Lumilitaw na nangalat sila mula sa Caucasus 
pasilangan tungo sa Gitnang Asia at pakanluran na 
dumaraan sa Asia Minor patungo sa mga pulo at 
mga baybaying lupain ng Europa at marahil ay 
hanggang Espanya. Inaangkin ng mga tradisyong 
Arabe na ang isa sa mga anak ni Japet ang pinag- 
mulan ng mga Tsino.---Tingnan ang TSART at MAPA, 
Tomo 1, p. 329. 

Bilang resulta ng magalang na pagkilos ni Japet at 
ng kaniyang kapatid na si Sem nang malasing ang 
kanilang ama, si Japet ang tumanggap ng pagpapa- 
la ng kaniyang ama. (Gen 9:20-27) Sa pagpapalang 
iyon, hiniling ni Noe sa Diyos na si Japet ay 'pagka- 
looban ng sapat na dako [sa Heb., yapht].' Maliwanag 
na ang pananalitang Hebreong ito ay hinalaw rin sa 
salitang-ugat ng pangalang Japet (sa Heb., Yepheth 
o Ya pheth) at lumilitaw na nagpapahiwatig na lite- 
ral na matutupad ang kahulugan ng pangalan ni Ja- 
pet at na mangangalat sa malawak na dako ang ka- 
niyang mga inapo. Ipinapalagay ng ilan na ang 
kaniyang 'pagtahan sa mga tolda ni Sem” ay nagpa- 


1129 


pahiwatig ng mapayapang ugnayan sa pagitan ng 
mga Japeteo at mga Semita. Gayunman, yamang 
hindi partikular na inihaharap ng kasaysayan ang 
gayong mapayapang ugnayan, marahil ay may ki- 
nalaman ito sa makahulang pangako ng Diyos nang 
dakong huli sa mga inapo ni Sem na sina Abraham, 
Isaac, at Jacob, na sa pamamagitan ng kanilang 
“binhi” ay pagpapalain ang lahat ng pamilya sa lupa 
(kabilang na yaong mga nagmula kay Japet). (Gen 
22:15-18, 26:3, 4; 28:10, 13, 14, ihambing ang Gaw 
10:34-36, Gal 3:28, 29.) Natupad naman ang 'pagi- 
ging alipin” ni Canaan sa mga Japeteo noong ang 
lupain ng Canaan ay pamunuan ng Imperyo ng 
Medo-Persia (isang kapangyarihang Japetiko) at no- 
ong sumunod na mga pananakop dito ng mga Grie- 
go at mga Romano, kasama ang mga pananakop sa 
mga Canaanitang moog ng Tiro at Sidon. 


JAPIA. 
[1, 2: Suminag Nawa [ang Diyos]; [Ang Diyos ay] Su- 
minag] 

1. Ang hari ng Lakis na sumama sa apat na iba 
pang Amoritang hari upang parusahan ang Gibeon 
dahil sa pakikipagpayapaan nito sa Israel. (Jos 10:3- 
5) Dahil sa paghingi ng tulong ng Gibeon ay duma- 
ting ang mga hukbo ni Josue sa isang misyon ng 
pagsaklolo mula sa Gilgal. Sa sumunod na pagbaba- 
ka, kinulong ng mga Israelita si Japia at ang kani- 
yang kaalyadong mga hari sa isang yungib sa Make- 
da. Nang maglaon, siya at ang iba pa ay pinatay at 
ang mga bangkay nila ay ibinitin sa mga tulos hang- 
gang sa paglubog ng araw, pagkatapos nito ay itina- 
pon sila sa yungib na pinanganlungan nila.---Jos 
10:6-27. 

2. Isang anak ni David na ipinanganak sa Jerusa- 
lem.---2Sa 5:14, 15: 1Cr 3:7; 14:6. 

3. Isang hangganang dako ng Zebulon. (Jos 
19:10, 12) Iniuugnay ito sa makabagong Yafa (Yafia), 
wala pang 3 km (2 mi) sa TK ng Nazaret. 


JAPLET [Maglaan Nawa Siya ng Pagtakas: Siya 
ay Naglaan ng Pagtakas]. Isang inapo ni Aser sa pa- 
mamagitan ni Berias at ni Heber. Tatlong “anak ni 
Japlet” ang kabilang sa talaangkanan.---1Cr 7:30-33. 


JAPLETEO, MGA [Ni (Kay) Japlet]. Isang si- 
naunang bayan na naninirahan sa teritoryo sa 
hangganan ng Efraim nang lumipat ang mga Isra- 
elita sa Lupang Pangako. (Jos 16:3) Walang katiba- 
yan ng kasaysayan upang iugnay ang mga Japleteo 
sa mga inapo ni Aser na pinanganlang Japlet. (1Cr 
7:30, 32) Ang sekular na kasaysayan ay walang ini- 
lalaang karagdagang impormasyon tungkol sa ka- 
nila. 


JARA. Isang inapo ni Saul sa pamamagitan ni 
Jonatan at, ayon sa talaangkanang ito, siya mismo 


JARMUT 


ay ama ng tatlong anak. (1Cr 9:39-42) Tinatawag 
siyang Jehoada sa 1 Cronica 8:36. 


JARED. Ama ni Enoc at isang ninuno ni Jesu- 
Kristo na nabuhay bago ang Baha, ang ikalimang 
salinlahi mula kay Adan. (1Cr 1:2, Luc 3:37) Si 
Jared, na anak ni Mahalalel, ay nabuhay nang 
962 taon (3566-2604 B.C.E.), pangalawa lamang sa 
kaniyang apong si Matusalem sa haba ng buhay. 
Nagkaroon siya ng maraming anak na lalaki at ba- 
bae, anupat naging anak niya si Enoc sa edad na 
162.--Gen 5:15-20. 


JARHA. Isang aliping Ehipsiyo ng inapo ni 
Juda na si Sesan. Yamang si Sesan ay hindi nagka- 
roon ng mga anak na lalaki, ibinigay nito ang kani- 
yang anak na babae upang mapangasawa ni Jarha, 
anupat naging anak ni Jarha si Atai at sa gayon ay 
naingatan ang linya ng pamilya ni Sesan sa pama- 
magitan niya.— 1Cr 2:34, 35. 


JARIB [Makipaglaban Nawa [ang Diyos]; Ipina- 
kipaglaban [ng Diyos] ang [Aming] Usapin sa Ba- 
tas]. 

1. Isang anak ni Simeon (1Cr 4:24), lumilitaw na 
sa ibang talata ay tinatawag na Jakin.—Gen 46:10; 
tingnan ang JAKIN Blg. 1. 

2. Isa sa siyam na pangulo na isinugo ni Ezra 
upang pasiglahin ang mga Levita at mga Netineo na 
pumaroon sa ilog ng Ahava at sumama sa iba sa 
paglalakbay patungong Jerusalem.---Ezr 8:15-20. 

3. Isa sa nakatalang mga kamag-anak ng mga 
saserdote na ‘nangako sa pamamagitan ng pakiki- 
pagkamay' na paaalisin nila ang kanilang mga asa- 
wang banyaga bilang tugon sa utos ni Ezra.---Ezr 


10:18, 19. 
JARMUT [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “maging mataas (mapadakila)']. 

1. Isa sa limang Amoritang lunsod na sangkot sa 
tinangkang ekspedisyon upang parusahan ang mga 
Gibeonita. Tinalo ni Josue ang hari nito, si Piram, at 
ang kaniyang mga kaalyado. Kasunod nito, ang lun- 
sod na ito ng Sepela ay iniatas sa Juda. (Jos 10:3-5, 
23-25, 12:7, 11; 15:20, 33, 35) Pagkatapos ng pagka- 
tapon sa Babilonya, muling nanirahan ang mga Ju- 
deano sa Jarmut. (Ne 11:25, 29) Waring ang sinau- 
nang lokasyon nito ay ang Khirbet Yarmuk (Tel 
Yarmut), mga 26 na km (16 na mi) sa KTK ng Jeru- 
salem. Yamang ito ay nasa taluktok ng burol, naka- 
tunghay ito sa mga baybaying kapatagan hanggang 
sa Gaza sa tabi ng Dagat Mediteraneo. 

2. Isang lunsod sa Isacar na iniatas sa mga Ger- 
sonita. (Jos 21:27-29) Pinaniniwalaang ito rin ang 
Ramot (1Cr 6:73) at Remet.---Jos 19:21: tingnan ang 
RamoT Blg. 1. 


JAROA 


JAROA. Isang inapo ni Gad na nanirahan sa te- 
ritoryo ng Basan.— 1Cr 5:11, 14. 


JASAR, AKLAT NI. 


JASEN [posible, Natutulog, Nakakatulog]. Ang 
pananalitang “mga anak ni Jasen” ay masusumpu- 
ngan sa talaan ng makapangyarihang mga lalaki ni 
David. (2Sa 23:32) Sa katulad na talaan sa 1 Croni- 
ca 11:34 ay tinatawag siyang Hasem na Gizonita. 


JASOBEAM [posible, Ang Bayan ay Nagbalik]. 

1. Isang Korahitang mandirigma na sumama sa 
mga hukbo ni David sa Ziklag. (1Cr 12:1, 6) Posib- 
leng siya rin ang Blg. 2. 

2. Ang pangulo ng tatlong pinakanamumukod- 
tanging makapangyarihang lalaki ni David. Gina- 
mit ni Jasobeam ang kaniyang sibat upang laba- 
nan ang ilang daang kaaway at isa rin siya sa tatlo 
na sapilitang pumasok sa kampo ng mga Filisteo 
upang kumuha ng tubig para kay David mula sa 
imbakang-tubig ng Betlehem. (1Cr 11:11, 15-19) 
Nang maglaon, si Jasobeam ay inatasang maging 
ulo ng unang buwanang pangkat ng 24,000. (1Cr 
27:1, 2) Siya ay anak ni Zabdiel, isang Hacmonita. 
Ang kaniyang pangalan ay binabaybay na Joseb- 
basebet sa 2 Samuel 23:8.--Tingnan ang JosEB- 
BASEBET. 


JASON [posibleng mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “pagalingin"]. Isang prominenteng 
Kristiyano sa Tesalonica na “malugod na tumanggap 
kina Pablo at Silas noong unang paglalakbay ng 
mga ito patungong Macedonia. Isang pangkat ng 
naninibughong mga Judio ang humayo upang ku- 
nin sina Pablo at Silas mula sa bahay ni Jason, ngu- 
nit, nang hindi masumpungan doon ang mga ito, 
kinuha nila sa halip si Jason at ginawa siyang pa- 
ngunahing nasasakdal sa mga paratang ng sedis- 
yon laban kay Cesar. Si Jason at ang iba pang kasa- 
ma niya ay pinalaya pagkatapos magbigay ng “sapat 
na paniguro,” marahil sa pamamagitan ng pagpipi- 
yansa.--Gaw 17:5-10. 

Sa liham ni Pablo sa mga taga-Roma, isinulat 
mula sa Corinto noong sumunod nitong paglalak- 
bay sa Macedonia at Gresya, si Jason ay isa sa 
mga nagpadala ng mga pagbati na inilakip doon. 
(Ro 16:21) Kung siya rin ang Jason sa Tesaloni- 
ca, lumilitaw na pumaroon siya sa Corinto, posib- 
leng kasama ni Pablo. Tinawag siyang isang “ka- 
mag-anak” ni Pablo, na maaaring mangahulugang 
siya ay isang kababayan, bagaman ang panguna- 
hing kahulugan ng salitang Griego ay “kadugong 
kamag-anak sa iisang salinlahi.” Kung siya ay isang 
malapit na kamag-anak ni Pablo sa laman, natural 
lamang na sa kaniya makikipanuluyan si Pablo sa 
Tesalonica. 


Tingnan ang AKLAT. 


1130 


JASPE. Ang makabagong jaspe ay isang uri ng 
kwarts na hindi napaglalagusan ng liwanag at may 
halong iron oxide. Ang mga kulay nito, na kada- 
lasa'y patung-patong, ay puti, pula, dilaw, kayu- 
manggi, o itim. Ang jaspe ay mas matigas kaysa sa 
salamin at matatagpuang nakadikit nang buu-buo 
sa mga batong metamorphic o bilang hiwalay na 
mga kristal. Ang pinakamaiinam na uri ay gina- 
gamit bilang mga batong hiyas at napakikintab 
nang husto. Gayunman, yamang ang jaspe (sa Gr., 
ia-spis) sa Apocalipsis 21:11 ay tinatawag na “isang 
napakahalagang bato . . . na kumikinang na sinli- 
naw ng kristal,” naniniwala ang ilang iskolar na ma- 
aaring ang sinaunang batong tinutukoy ay mas bi- 
bihira at mas mahal kaysa sa makabagong jaspe 
na di-gaanong mamahalin, at makinang at nanga- 
nganinag sa halip na hindi napaglalagusan ng liwa- 
nag. Iminumungkahi ng ilang iskolar na ang ter- 
minong Griego nito ay aktuwal na tumutukoy sa 
diamante. 

Isang batong jaspe (sa Heb., ya-halom') na kuma- 
katawan sa isa sa 12 tribo ng Israel ang inilagay sa 
huling posisyon sa ikalawang hanay ng mga bato sa 
“pektoral ng paghatol” ni Aaron. (Exo 28:2, 15, 18, 
21: 39:11) Ang “pananamit” na puno ng hiyas na isi- 
nuot ng hari ng Tiro ay napapalamutian ng jaspe. 
(Eze 28:12, 13) Sa pangitain hinggil sa marilag na 
trono ni Jehova sa langit, namasdan ni Juan na “ang 
nakaupo, sa kaanyuan, ay tulad ng batong jaspe at 
ng mahalagang kulay-pulang bato.” (Apo 4:1-3, 10, 
11) “Ang banal na lunsod, ang Bagong Jerusalem,” 
ay inilalarawang may kaningningang gaya ng “ba- 
tong jaspe na kumikinang na sinlinaw ng kristal.” 
Ang istraktura ng pader ng banal na lunsod ay jas- 
pe, gaya ng unang batong pundasyon.---Apo 21:2, 
10, 11, 18, 19. 


JASUB [marahil, Siya ay Nagbalik]. 

1. Ang ikatlong nakatalang anak ni Isacar at pi- 
nagmulan ng Jasubitang pangkat ng kaniyang tri- 
bo. (1Cr 7:1, Bil 26:23, 24) Tinatawag siyang Iob sa 
Genesis 46: 13. 

2. Isa sa “mga anak ni Bani” na pagkabalik mula 
sa pagkatapon sa Babilonya ay kumuha ng mga asa- 
wang banyaga ngunit nagpaalis sa mga ito.---Ezr 
10:29, 44. 


JASUBI-LEHEM. Isang pangalan sa mga ta- 
laangkanan ni Juda, posibleng inapo ni Shela. Ga- 
yunman, inaakala ng ilang tagapagsalin na ito ay 
nangangahulugang “bumalik sa Lehem,” samakatu- 
wid nga, “sa Betlehem. ”--1Cr 4:21, 22, RS, AT, 
JB, Mo. 


JASUBITA, MGA [Ni (Kay) Jasub]. Mga ina- 
po ng anak ni Isacar na si Jasub (lob), at isa sa apat 


1131 


na pangunahing pangkat ng pamilya sa tribo.--Bil 
26:23-25: Gen 46:13. 


JATIR [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “labis-labis pa; pag-apaw']. Isang lunsod ng 
mga saserdote sa bulubunduking pook ng Juda. (Jos 
15:20, 48; 21:9, 10, 14: 1Cr 6:54, 57) Sa Jatir nagpa- 
dala si David ng isang bahagi ng mga nasamsam 
niya nang magtagumpay siya sa mga manlulusob 
na Amalekita. Marahil ito'y bilang pagpapahalaga sa 
pagkamapagpatuloy at pakikipagkaibigang ipinakita 
nito sa kaniya noong panahong tinutugis siya ni Ha- 
ring Saul.--1Sa 30:17-20, 26, 27, 31. 

Karaniwang ipinapalagay na ang Jatir ay ang 
Khirbet “Attir (Horvat Yattir), na mga 21 km (13 mi) 
sa TTK ng Hebron. 


JATNIEL. Isa sa mga Levitang bantay ng pin- 
tuang-daan para sa bahay ni Jehova, ang ikaapat na 
anak ni Meselemias, isang Korahita.--1Cr 26:1, 2. 


JAVAN. Ikaapat na nakatalang anak ni Japet at 
ama nina Elisa, Tarsis, Kitim, at Dodanim (o Roda- 
nim). Bilang mga inapo ni Noe na nabuhay pagka- 
raan ng Baha, kabilang sila sa populasyon “ng mga 
isla ng mga bansa,” isang pariralang maaari ring 
tumukoy sa mga baybaying lupain at hindi lamang 
sa mga pulong napalilibutan ng tubig. (Gen 10: 
2,4, 5; 1Cr 1:5, 7) Ipinakikita ng katibayan ng ka- 
saysayan na ang mga inapo ni Javan at ng kaniyang 
apat na anak ay namayan sa mga pulo at mga bay- 
baying lupain ng Dagat Mediteraneo mula sa Ci- 
prus (Kitim) hanggang sa kanlurang Mediteraneo. 
--Tingnan ang DODANIM; ELISA, KITIM, TARSIS Blg. 1. 

Ipinakikilala si Javan (sa Heb., Ya wan) bilang 
ang pinagmulan ng sinaunang mga loniano, na ti- 
natawag ng ilan bilang “ang tribong pinanggalingan 
ng mga Griego.” (Commentary on the Old Testa- 
ment, ni C. F. Keil at F. Delitzsch, 1973, Tomo I, The 
First Book of Moses, p. 163) Ginamit ng makatang si 
Homer (marahil ng ikawalong siglo B.C.E.) ang pa- 
ngalang Ia'o'nes bilang pagtukoy sa sinaunang mga 
Griego, at pasimula kay Sargon II (ikawalong sig- 
lo B.C.E.), nagsimulang lumitaw ang pangalang Ja- 
wanu sa mga inskripsiyong Asiryano. 

Sa paglipas ng panahon ang pangalang Ionia ay 
ikinapit na lamang sa Attica (ang rehiyon sa palibot 
ng Atenas), sa kanluraning baybayin ng Asia Minor 
(katumbas ng mga baybayin ng mga probinsiyang 
Lydia at Caria nang dakong huli), at sa kalapit na 
mga pulo ng Dagat Aegeano. loniano pa rin ang pa- 
ngalan ng dagat na nasa pagitan ng timugang Gre- 
sya at ng timugang Italya, at kinikilala na lubhang 
sinauna ang pinanggalingan ng pangalang ito, anu- 
pat sumusuporta ito sa pangmalas na ang anyong 
ito ng pangalan ni Javan ay dating kumakapit sa pi- 


JAZER 


nakakontinente ng Gresya at gayundin sa mas ma- 
liit na lugar na nang dakong huli ay tinukoy bilang 
“Ionia.” 

Pagkatapos ng ulat ng Genesis, ang mga inapo ni 
Javan ay unang nabanggit ng propetang si Joel no- 
ong huling bahagi ng ikasiyam na siglo B.C.E. Doon 
ay hinatulan ng propeta ang mga taga-Tiro, mga 
Sidonio, at ang mga Filisteo dahil ipinagbili ng mga 
ito ang mga anak ng Juda at Jerusalem sa kanilang 
pagbebenta ng alipin sa “mga anak ng mga Griego” 
(sa literal, “mga Javanita,” o “mga Ioniano”). (Joe 
3:4-6) Noong ikawalong siglo B.C.E., inihula ni Isa- 
ias na ang ilan sa mga Judiong makaliligtas sa 
kapahayagan ng poot ng Diyos ay maglalakbay 
sa maraming lupain, lakip na ang “Javan,” anu- 
pat ipahahayag doon ang kaluwalhatian ni Jehova. 
--Isa 66:19. 

Noong huling bahagi ng ikapito o maagang baha- 
gi ng ikaanim na siglo B.C.E., ang mga alipin at mga 
tansong kagamitan ay itinala bilang mga bagay na 
inilalaan ng “Javan, Tubal at Mesec [anupat maliwa- 
nag na ang huling nabanggit na mga dakong ito ay 
nasa silanganing Asia Minor o nasa H niyaon]” sa 
Tiro na isang mayamang sentro ng komersiyo. (Eze 
27:13) Muli na namang binanggit ng talata 19 ng 
hula ring iyon ang Javan, ngunit dahil ang ibang 
mga lugar na binanggit sa konteksto ay nasa Sir- 
ya, Palestina, at Arabia, minamalas ng iba na ang 
paglitaw ng pangalang Javan doon ay resulta ng 
isang pagkakamali ng eskriba. Sa halip na kabasa- 
han ng “ang Javan mula sa Uzal,” isinasalin ng Grie- 
gong Septuagint ang Javan bilang “alak,” sa gayo'y 
kababasahan ng, “at may alak. Mula sa Asel [Uzal].” 
(LXX, Thomson) Ang Revised Standard Version ay 
kababasahan ng “at alak mula sa Uzal.” Gayunman, 
iminumungkahi ng iba na ang Javan dito ay maaa- 
ring tumutukoy sa isang kolonyang Griego na nasa 
Arabia o na marahil ay pangalan ito ng isang tribo 
o bayang Arabe. 

Sa hula ni Daniel, ang “Javan” ay karaniwang isi- 
nasalin bilang “Gresya,” yamang ang kahulugang 
ito ay malinaw mula sa katuparan sa kasaysa- 
yan ng mga isinulat ni Daniel. (Dan 8:21, 10:20, 
11:2) Gayundin naman ang hula ni Zacarias (520- 
518 B.C.E.), na patiunang nagsasabi ng tungkol sa 
matagumpay na pakikidigma ng “mga anak ng Sion’ 
laban sa Javan (Gresya).---Zac 9:13. 


JAZER [Tumulong Nawa [ang Diyos]]. Isang 
Amoritang lunsod na may mga sakop na bayan. 
Matatagpuan ito sa S ng Jordan. Noong panahon ni 
Moises, kinuha ng mga Israelita ang Jazer at ang re- 
hiyon sa palibot nito. (Bil 21:25, 32) Bagaman noong 
una ang Jazer ay ipinagkaloob sa Gad at pinatibay 
ng tribong iyon, nang maglaon ay iniatas ito sa mga 
Levita. (Bil 32:1, 3-5, 34, 35; Jos 13:24, 25, 21:34, 38, 


JAZIZ 


39, 1Cr 6:77, 81) Isa ito sa mga lugar na binanggit 
may kaugnayan sa rutang tinahak ni Joab at ng 
mga pinuno ng mga hukbong militar nang kunin 
nila ang sensus na iniutos ni David nang walang pa- 
hintulot ng Diyos. (2Sa 24:4, 5) Sa pagtatapos ng 
paghahari ni David, ang ilang makapangyarihang 
lalaki mula sa mga Hebronitang naninirahan sa Ja- 
zer ay inatasan ng mga tungkuling administratibo 
sa teritoryo ng Israel sa S ng Jordan.--1ICr 26: 
31, 32. 

Noong ikawalong siglo B.C.E., ang Jazer ay nasa 
mga kamay ng mga Moabita. Nang panahong iyon, 
kung hindi man mas maaga pa roon, waring ang re- 
hiyong ito'y napabantog sa pag-uubasan nito. Ang 
Jazer at ang iba pang mga Moabitang lunsod ay ini- 
hulang daranas ng kapahamakan.--Isa 16:8-10, Jer 
48:32, 33. 

Iba't ibang posibleng pagkakakilanlan ang iminu- 
mungkahi para sa sinaunang Jazer, ngunit hindi pa 
rin alam kung saan ang eksaktong lokasyon nito. 


JAZIZ. Ang punong tagapag-alaga ng mga ka- 
wan ni Haring David, isang Hagrita.--- 1Cr 27:31. 


JEARIM [Mga Kagubatan]. Isang bundok na 
bahagi ng H hangganan ng Juda. Lumilitaw na dito 
matatagpuan ang bayan ng Kesalon.--Jos 15:10, 
tingnan ang KESALON. 


JEATERAI. Isang Levita: inapo ni Gerson (Ger- 
som).--1Cr 6:1, 20, 21. 


JEBEREKIAS [nangangahulugang “Si Jehova 
ay Nagpapala”]. Ama ng Zacarias na sumaksi sa 
pagsulat ni Isaias sa isang tapyas ng makahu- 
lang pangalang Maher-salal-has-baz, yaong sa anak 
mismo ng propeta.--Isa 8:1, 2. 


JEBUS [malamang na mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “yurakan, yapakan”], JEBUSI- 
TA. Ang Jebus ay isang sinaunang lunsod ng mga 
Jebusita na nasa dako na kilala ngayon bilang Jeru- 
salem. 

Noong panahon ni Abraham bago ang taong 
1900 B.C.E., ang lugar na ito ay tinawag na Salem 
(nangangahulugang “Kapayapaan"), na nakapaloob 
sa pangalang Jerusalem at maaaring isang pinaik- 
ling anyo nito. (Heb 7:2) Ang Urusalim (Jerusalem) 
ay binanggit sa Amarna Tablets na natagpuan sa 
Ehipto. At sa mga aklat ng Josue, Mga Hukom, at 
Unang Samuel, kung saan binanggit ang mga pang- 
yayari bago malupig ni David ang lunsod, ang dako 
ay madalas na tawaging Jerusalem. (Jos 10:1, 3, 5, 
23: 12:10; 15:8, 63; 18:28, Huk 1:7, 8, 21: 19:10, 1Sa 
17:54) Sa dalawang teksto lamang ito tinutukoy bi- 
lang Jebus. (Huk 19:10, 11: 1Cr 11:4, 5) Sa Josue 
18:28 Yevusi” ang lumilitaw sa Hebreo, ang hulaping 


1132 


i ay nagpapahiwatig ng mga tao, ang mga tumata- 
han sa lunsod. 

Kaya nga waring maliwanag sa karamihan sa 
mga iskolar na Jerusalem (o, posible, Salem) ang 
orihinal na pangalan ng lunsod, at na tanging noong 
manirahan dito ang mga Jebusita saka ito tinawag 
paminsan-minsan na Jebus. Sinasang-ayunan din 
ng karamihan na ang “Jebus” ay hindi pinaikling 
anyo ng Jerusalem kundi, sa halip, pinaikling anyo 
ng mga Jebusita, ang tawag sa mga nakatira sa da- 
kong ito sa loob ng ilang panahon. Pagkatapos biha- 
gin ni David ang tanggulang ito ng Sion at itatag 
ang kaniyang maharlikang tirahan doon, kung min- 
san ay tinatawag ito noon bilang ang “Lunsod ni Da- 
vid. "---2Sa 5:7. 

Ang mga Jebusita, na tumira sa lunsod na ito at 
sa nakapalibot na lupain, ay mga inapo nina Ham at 
Canaan. (Gen 10:15, 16, 20, 1Cr 1:13, 14) Kapag bi- 
nabanggit na kasama ng kanilang mga kamag-anak 
(mga Hiteo, mga Girgasita, mga Amorita, mga Ca- 
naanita, mga Perizita, mga Hivita), ang mga Jebusi- 
ta ay karaniwan nang huling itinatala, marahil dahil 
sila ang pinakakaunti ang bilang. (Deu 7:1: Huk 3:5) 
Imuri sila bilang isang bayan na nananahanan sa 
bundok (Bil 13:29), at ang kanilang lupain ay tinu- 
tukoy, sa makasagisag na paraan, bilang “isang lu- 
paing inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan. ”---Exo 
3:8, 17. 

Ipinangako ni Jehova kay Abraham na ibibigay 
niya rito at sa binhi nito ang lupain ng mga Jebusi- 
ta. (Gen 15:18-21: Ne 9:8) Bilang pagtupad sa pa- 
ngakong ito, inilabas ni Jehova ang kaniyang piling 
bayan mula sa Ehipto, at habang tumatawid sila sa 
Jordan, isinugo ng Diyos sa unahan ang kaniyang 
anghel, anupat nag-utos na magpakalakas sila at na 
paalisin nila ang lahat niyaong lumalaban sa kanila. 
(Exo 13:3-5, 23:23: 33:1, 2) Hindi sila makikipagti- 
pan at hindi sila makikipag-alyansa ukol sa pag- 
aasawa sa mga Jebusita at sa iba pang mga Canaa- 
nita kundi, sa halip, itatalaga nila ang mga ito sa 
lubusang pagkapuksa, anupat walang anumang ba- 
gay na humihinga ang iiwan nilang buhay, “upang 
hindi nila kayo maturuang gawin ang ayon sa lahat 
ng kanilang mga karima-rimarim na bagay. ”---Exo 
34:11-16, Deu 20:16-18. 

Nang mapansin ang mga tagumpay ng mga Isra- 
elita sa pagsakop ng lupain---ang pagbihag sa Jerico 
at Ai at gayundin ang pagsuko ng mga Gibeonita--- 
pinangunahan ng Jebusitang haring si Adoni-zedek 
ang isang alyansa ng limang hari na determinadong 
pahintuin ang pagsalakay. (Jos 9:1, 2: 10:1-5) Sa su- 
munod na pagbabaka, kung saan pinangyari ni Je- 
hova na tumigil ang araw at buwan, ang mga huk- 
bo ng kompederasyon ay natalo, ang mga hari ay 
binihag at pinatay, at ang kanilang mga bangkay ay 


1133 


ibinayubay sa mga tulos para makita ng lahat. (Jos 
10:6-27: 12:7, 8, 10) Maaaring pagkatapos ng ta- 
gumpay na ito sinilaban ng mga Israelita ang Jebus, 
anupat lubusan itong tinupok sa apoy.---Huk 1:8. 

Sa pagwawakas ng kampanya ng pananakop ni 
Josue sa T at sa gitnang mga bahagi ng Lupang Pa- 
ngako, ibinaling niya ang kaniyang pansin sa hila- 
gaang seksiyon sa K ng Jordan. Muli na namang 
nagtipun-tipon ang mga Jebusita upang lumaban, 
sa pagkakataong ito ay sa ilalim ng pangunguna ni 
Jabin, hari ng Hazor, at muli ay natalo sila ng Isra- 
el, sa tulong ni Jehova. (Jos 11:1-8) Gayunpaman, 
pagkatapos ng pagsunog sa Jebus at mga ilang pa- 
nahon bago ang paghahati-hati ng lupain, hawak 
ng mga Jebusita ang estratehikong matataas na 
dako ng Jerusalem, na hinawakan nila sa loob ng 
400 taon.--Jos 15:63. 

Ang lunsod ng Jebus ay iniatas sa Benjamin nang 
hati-hatiin ang lupain, at ito ay nasa pinakahangga- 
han sa pagitan ng mga teritoryo ng tribo nina 
Juda at Benjamin. (Jos 15:1-8, 18:11, 15, 16, 25-28) 
Gayunman, hindi pinalayas ng mga Israelita ang 
mga Jebusita kundi, sa halip, pinahintulutan ang 
kanilang mga anak na lalaki at mga anak na babae 
na makipag-asawa sa mga taong ito, at sumamba pa 
nga sila sa huwad na mga diyos ng mga Jebusita. 
(Huk 1:21, 3:5, 6) Noong yugtong iyon ay nanatili 
itong “isang lunsod ng mga banyaga,” kung saan 
noong minsan ay tumangging magpalipas ng gabi 
ang isang Levita.---Huk 19:10-12. 

Sa wakas, noong 1070 B.C.E., nalupig ni David ang 
Sion, ang moog ng mga Jebusita. (2Sa 5:6-9, 1Cr 
11:4-8) Nang maglaon ay binili ni David ang giikan 
sa dakong H mula sa isang Jebusita na nagnga- 
ngalang Arauna (Ornan), at nagtayo siya roon ng 
isang altar at naghandog ng pantanging mga hain. 
(2Sa 24:16-25: 1Cr 21:15, 18-28) Pagkaraan ng ilang 
taon, sa dakong ito itinayo ni Solomon ang mama- 
haling templo. (2Cr 3:1) Pagkatapos nito, inilagay ni 
Solomon ang mga inapo ng mga Jebusita upang 
magtrabaho sa malaking programa ng pagtatayo, 
anupat pinagtrabaho sila bilang mga alipin.---1Ha 
9:20, 21, 2Cr 8:7, 8. 

Sa huling pagtukoy sa mga Jebusita, nalaman na- 
tin na bilang isang grupong etniko ay naroon pa rin 
sila upang hawahan ang pagsamba ng mga Israeli- 
ta pagbalik ng mga ito mula sa pagkatapon sa Babi- 
lonya.--Ezr 9:1, 2. 


JEBUSI. 


JECOLIAS [Nagawa ni Jehova]. Ina ni Ha- 
ring Uzias (Azarias) ng Juda, na ipinanganak niya 
noong mga 845 B.C.E. Si Jecolias, na asawa ni Ama- 
zias, ay mula sa Jerusalem.--2Ha 15:1, 2; 2Cr 26: 
1,3. 


Tingnan ang JEBUS, JEBUSITA. 


JEDAIAS 


JECONIAS []Itinatatag ni Jehova Nang Mati- 
bay]. Hari ng Juda sa loob lamang ng tatlong buwan 
at sampung araw bago siya dinalang bihag sa Babi- 
lonya ni Nabucodonosor noong 617 B.C.E.: anak ni 
Jehoiakim at apo ng mabuting hari na si Josias. (1Cr 
3:15-17: Es 2:6; Jer 24:1) Paminsan-minsan ay pi- 
naiikli ang pangalan niya bilang Conias. (Jer 22:24: 
37:1) Kung minsan ay binabaybay ito sa ibang sa- 
lin bilang Yekonias (Mat 1:11, 12, BSP), ngunit kada- 
lasan ay lumilitaw ito bilang Jehoiakin.--2Ha 24: 
6, 8-15: tingnan ang JEHOIAKIN. 


JEDAIAS. Dalawang pangalang Hebreo, mag- 
kaiba ng baybay at kahulugan, ang tinutumbasan 
ng iisang transliterasyon sa Tagalog. 

[1, 2: sa Heb., Yedha'yah'] 

1. Isang Simeonita na ang inapong si Ziza ay 
isang pinuno noong namamahala si Hezekias.--1Cr 
4:24, 37, 38, 41. 

2. Isang tumatahan sa Jerusalem na nabuhay 
pagkaraan ng pagkatapon na nagkumpuni sa baha- 
gi ng pader ng lunsod sa harap ng kaniyang bahay, 
anak ni Harumap.---Ne 3:10. 

[3-8: sa Heb., Yedha'yah”, Alam ni Jah] 

3. Isang sambahayan ng mga saserdote sa panig 
ng ama na pinili sa pamamagitan ng palabunutan 
para sa ika-2 sa 24 na grupo ng mga saserdote na 
dito ay hinati-hati ni David ang pagkasaserdote. 
— 1Cr 24:1, 6, 7. 

Nakatala sa ibaba ang ilang saserdoteng nabuhay 
pagkaraan ng pagkatapon na tinawag sa pangalang 
Jedaias, ang ilan ay malamang na mga miyembro 
ng iisang sambahayan sa panig ng ama, ngunit ma- 
hirap itong matiyak. 

4. Isang saserdote, o posibleng mga miyembro 
ng sambahayan sa panig ng ama na binanggit sa 
itaas, na nanirahan sa Jerusalem pagkabalik mula 
sa Babilonya. Ang pagtawag kay Jedaias bilang 
“anak ni” Joiarib sa Nehemias 11:10 ay maaaring idi- 
nagdag ng tagakopya, gaya ng ipinahihiwatig ng 
paghahambing sa 1 Cronica 9:10. Ang Jedaias at 
ang dalawang iba pa (ang Joiarib o Jehoiarib at 
ang Jakin) sa pasimula ng talaan sa Nehemias at 
Mga Cronica ay mga pangalan din ng mga samba- 
hayan sa panig ng ama noong panahon ni David. 
(1Cr 24:6, 7, 17) Kaya maaaring ang tinutukoy la- 
mang ay yaong mga sambahayan sa panig ng ama, 
anupat ipinakikitang sila ay may kinatawan, saman- 
talang ang sumusunod na mga pangalan ay maaa- 
ring mga indibiduwal; o maaaring ang lahat ng mga 
pangalan ay mga indibiduwal na nabubuhay noon. 
— 1Cr 9:10-12; Ne 11:10-13. 

5. Ninuno ng 973 saserdote na bumalik mula sa 
Babilonya kasama ni Zerubabel. (Ezr 2:1, 2, 36; Ne 
7:39) Malamang na ang mga ito ay mga miyembro 


JEDEIAS 


ng iisang sambahayan sa panig ng ama (Blg. 3), 
maliban kung ang kanilang pagiging “mula sa sam- 
bahayan ni Jesua” ay tumutukoy sa anumang kaug- 
nayan sa linya ng mga mataas na saserdote. 

6, 7. Dalawang saserdote na may ganitong pa- 
ngalan ang kabilang sa talaan ng mga bumalik ka- 
sama nina Jesua at Zerubabel noong 537 B.C.E. (Ne 
12:1, 6, 7) Noong panahon ng pagkasaserdote ng ka- 
halili ni Jesua na si Joiakim, ang bawat isa sa dala- 
wang ito ay tinukoy bilang isang sambahayan sa 
panig ng ama, ang isa ay kinatawanan ni Uzi at ang 
isa naman ay ni Netanel. (Ne 12:12, 19, 21) Hindi 
matiyak kung alinman sa dalawa o kapuwa ang mga 
Jedaias na ito ay may kaugnayan sa orihinal na 
sambahayan sa panig ng ama (Blg. 3). 

8. Isa sa pinabalik na mga tapon na pinagkunan 
ng ginto at pilak na ginawang korona para sa mata- 
as na saserdoteng si Josue. (Zac 6:10-14) Walang es- 
pesipikong sinasabi kung may kaugnayan siya sa 
mga saserdoteng binanggit sa itaas. 


JEDEIAS (posible, Magalak Nawa si Jehova]. 

1. Isang Levita (o ang kaniyang sambahayan sa 
panig ng ama) na nagmula kay Amram, kasangkot 
sa muling pag-oorganisa ni David sa mga Levita. 
— 1Cr 24:20, 31. 

2. Isang Meronotita na nangasiwa sa mga asnong 
babae ni Haring David.--- 1Cr 27:30. 


JEDIAEL [Nakikilala ng Diyos [ang Isang Ito]: 
Kilala ng Diyos]. 

1. Isang anak ni Benjamin. Ang mga inapo ni Je- 
diael noong isang pagkakataon ay may bilang na 
17,200 magigiting at makapangyarihang lalaki. (1Cr 
7:6, 10, 11) Malamang na siya rin ang anak ni Ben- 
jamin na si Asbel.--Gen 46:21: tingnan ang ASSBEL, 
MGA ASBELITA. 

2. Isa sa ilang mandirigma at lider na mula sa 
tribo ni Manases na sumama sa hukbo ni David ha- 
bang nagkakampo ito sa Ziklag. (1Cr 12:20, 21) Po- 
sibleng siya rin ang Blg. 3. 

3. Isa sa makapangyarihang mga lalaki ni David, 
anak ni Simri.-- 1Cr 11:26, 45; tingnan ang Blg. 2. 

4. Isang bantay ng pintuang-daan ng bahay ni 
Jehova, inatasan noong panahon ng paghahari ni 
David. Siya ang ikalawang anak ng Korahitang si 
Meselemias.--1Cr 26:1, 2. 


JEDIDA [Minamahal]. Asawa ni Amon at ina 
ni Haring Josias, na ipinanganak niya noong 
667 B.C.E.: anak ni Adaias mula sa Bozkat.---2Ha 
21:24-26, 22:1. 


JEDIDIAS [Minamahal ni Jah]. Ang pangalang 
ibinigay ng propeta ni Jehova na si Natan sa ikala- 
wang anak nina David at Bat-sheba. (2Sa 12:24, 25) 


1134 


Ipinahiwatig ng pangalan ang pag-ibig at pagtang- 
gap ni Jehova sa bagong-silang na sanggol, kabalig- 
taran ng pagtatakwil Niya sa kanilang naunang 
anak sa pangangalunya, na namatay di-kalaunan 
matapos ipanganak. (2Sa 12:13-19) Ngunit hindi hi- 
nalinhan ng pangalang Jedidias ang pangalang So- 
lomon.--Tingnan ang SOLOMON. 


JEDUTUN [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “purihin']. 

1. Isang Levitikong manunugtog. Lumilitaw na si 
Jedutun ay dating tinatawag na Etan, sapagkat bago 
dumating ang Kaban sa Jerusalem, si “Etan” ay bi- 
nanggit kasama ng iba pang mga manunugtog, sina 
Heman at Asap, ngunit nang dakong huli ay si “Je- 
dutun” ang kasama nila. (1Cr 15:17, 19; 25:1) Hindi 
ibinigay ang pinagmulang angkan ni Jedutun, ngu- 
nit ibinigay ang kay Etan. (1Cr 6:44-47) At walang 
binanggit na mga inapo ni Etan; ngunit binanggit 
ang kay Jedutun. (1Cr 9:16) Ang pagpapalit ng 
pangalan mula sa Etan [nangangahulugang “Na- 
mamalagi, Umaagos Nang Walang Tigil”] tungo sa 
Jedutun [posibleng mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “purihin'] ay kasuwato ng atas 
na ibinigay sa kaniya.— 1Cr 16:41, tingnan ang ETAN 
Blg. 3. 

Si Jedutun at ang kaniyang pamilya ng mga ma- 
nunugtog ay nakibahagi sa ilang pagdiriwang kapag 
kailangan doon ang “pagpapasalamat at pagpuri kay 
Jehova" (1Cr 25:3): gaya noong dalhin sa Jerusalem 
ang kaban ng tipan. (1Cr 16:1, 41, 42) Sa 24 na 
pangkat na inorganisa ni David para sa mga manu- 
nugtog sa santuwaryo, ang ika-2, ika-4, ika-8, ika- 
10, ika-12, at ika-14 na palabunot ay nahulog sa 
anim na anak ni Jedutun, na lahat ay gumawa sa 
ilalim ng pangangasiwa ng kanilang ama. (1Cr 25:1, 
3,6, 7,9, 11, 15, 17, 19, 21) Ang pakikibahagi nina 
Jedutun, Asap, at Heman sa mga tungkuling ito ay 
nangahulugan na ang bawat isa sa tatlong pangu- 
nahing sanga ng mga Levita (Merari, Gersom, at 
Kohat ayon sa pagkakasunud-sunod) ay may kina- 
tawan sa mga manunugtog sa templo. (1Cr 6:31-47) 
Ang lahat ng tatlong grupo ay pumuri kay Jehova 
sa pamamagitan ng musika noong pasinayaan ni 
Solomon ang templo. (2Cr 5:12, 13) Ang mga inapo 
ni Jedutun ay binanggit noong panahon ng pagha- 
hari ni Hezekias at maging sa gitna ng mga tapon 
na bumalik mula sa Babilonya.--2Cr 29:1, 12, 14, 
15: Ne 11:17. 

Ang tatlo sa mga awit ay may binabanggit na Je- 
dutun sa mga superskripsiyon nito. Sa Ingles, ang 
dalawa sa mga ito (Aw 39, 62) ay kababasahan ng 
“Sa tagapangasiwa ng [of] Jedutun” (“alinsunod sa 
paraan ng [koro ni] Jedutun,” tlb ng Ro sa su- 
perskripsiyon ng Aw 39), samantalang ang ikat- 
lo (Aw 77) ay kababasahan ng “Sa tagapangasiwa 


1135 


ng [on] Jedutun.” (Rbi8, Ro, “upon,” AT) Sa bawat 
kaso, ang pagkatha sa awit ay ipinatutungkol sa iba, 
ang unang dalawa ay kay David at ang ikatlo ay kay 
Asap; kaya walang pahiwatig na si Jedutun ang ku- 
matha ng mga iyon, bagaman sa ibang dako ay ti- 
natawag siyang “tagapangitain ng hari” at sinasabi 
rin na siya ay “nanghuhula na may alpa.” (2Cr 
35:15, 1Cr 25:1, 3) Samakatuwid, ang mga super- 
skripsiyon ng tatlong awit na ito ay maliwanag na 
mga tagubilin para sa pagtugtog sa mga ito, marahil 
ay tumutukoy sa isang istilo o kaya ay sa isang pa- 
nugtog na iniuugnay kay Jedutun, maaaring inim- 
bento o pinahusay ito ni Jedutun o ng kaniyang mga 
anak, o ginawa nila itong popular dahil sa paggamit. 

2. Isang Levita na ang anak o inapo, si Obed- 
edom, ay bantay ng pintuang-daan noong pana- 
hong ipag-utos ni David na dalhin ang Kaban sa Je- 
rusalem.--1Cr 16:1, 37, 38. 


JEGAR-SAHADUTA [Aramaiko, nanganga- 
hulugang “Bunton na Saksi"]. Pananalitang Aramai- 
ko (Siryano) na ginamit ni Laban upang tukuyin ang 
bunton ng mga bato kung saan sila kumain ni Jacob 
ng pagkain ng tipan. Ang buntong ito ng mga 
bato na tinawag na Jegar-sahaduta ay magsisilbing 
“isang saksi” na walang sinuman sa kanila ang da- 
raan doon upang pinsalain ang isa. Tinawag ito ni 
Jacob sa pangalang Hebreo na “Galeed.”---Gen 31: 
25, 46-53: tingnan ang GALEED. 


JEHALELEL 
nag [ng Liwanag]. 
1. Ama ng apat na anak na nakatala sa mga ta- 
laangkanan ni Juda.—1Cr 4:1, 16. 
2. Isang Meraritang Levita na ang anak ay tumu- 
long na linisin ang templo noong panahon ng pag- 
hahari ni Hezekias.---2Cr 29:1, 12, 15, 16. 


JEHEZKEL [Palakasin Nawa ng Diyos: Pinala- 
kas ng Diyos]. Ang saserdote at ulo ng sambahayan 
sa panig ng ama na pinili sa pamamagitan ng pala- 
bunutan para sa ika-20 sa 24 na nagririlyebong 
pangkat na dito ay hinati-hati ni David ang makasa- 
serdoteng mga paglilingkod.--- 1Cr 24:1, 3, 7, 16. 


JEHIAS [Mabuhay Nawa Siya, O Jah!]. Isang 
Levita na gumanap bilang isang bantay ng pintu- 
ang-daan para sa Kaban noong panahong inililipat 
ito sa Jerusalem.--1Cr 15:24, 25. 


JEHIEL [Mabuhay Nawa Siya, O Diyos!]. 

1. Isang Levita sa ikalawang pangkat ng mga 
manunugtog na sumabay sa kaban ng tipan mula sa 
bahay ni Obed-edom hanggang sa Jerusalem. (1Cr 
15:17, 18, 20, 25, 28) Pagkatapos nito, si Jehiel at 
ang mga iba pa ay inatasang tumugtog sa labas ng 
tolda na kinaroroonan ng Kaban.--1Cr 16:1, 4-6. 


[posible, Ang Diyos ay Nagpasi- 


JEHIZKIAS 


2. Isang Levitang inapo ni Gerson sa pamamagi- 
tan ni Ladan, isang “pangulo.” (1Cr 23:6-8) Sa pag- 
tatapos ng paghahari ni David, si Jehiel(i) at ang ka- 
niyang mga anak (o ang sambahayan sa panig ng 
ama na tinawag sa kaniyang pangalan) ang nag- 
asikaso sa kabang-yaman na nauukol sa bahay ng 
pagsamba kay Jehova.--1Cr 26:21, 22; 29:8. 

3. Tagapag-alaga, marahil ay isang tagapagturo, 
ng mga anak ni David, isang anak o inapo ni Hac- 
moni.--1Cr 27:32. 

4. Isang anak ni Haring Jehosapat. Si Jehiel at 
ang kaniyang mga kapatid ay tumanggap ng mga 
kaloob na kayamanan at mga lunsod mula sa kani- 
lang ama, ngunit ang pagkahari ay mapupunta sa 
kanilang pinakamatandang kapatid na si Jehoram. 
Gayunman, pagkamatay ni Jehosapat, ang lahat ng 
magkakapatid na ito ay pinatay ni Jehoram.---2Cr 
21:1-4, 12, 13. 

5. Isang Levita na tumulong sa pagtatapon ng 
maruruming bagay na inalis ni Haring Hezekias 
mula sa templo: inapo ni Heman. (2Cr 29:12, 14-19) 
Malamang na siya rin ang Blg. 6. 

6. Isang Levitang komisyonado na inatasang tu- 
mulong sa pag-aasikaso sa saganang abuloy na di- 
nala ng bayan sa templo noong panahon ng pagha- 
hari ni Hezekias. (2Cr 31:12, 13) Malamang na siya 
rin ang Blg. 5. 

7. Isa sa tatlong “lider sa bahay ng tunay na 
Diyos” na nagbigay ng bukas-palad na mga abuloy 
na mga hayop na panghandog para sa pagdiriwang 
ng dakilang Paskuwa na isinaayos ni Haring Josias. 
--2Cr 35:8. 

8. Isang miyembro ng sambahayan ni Joab sa 
panig ng ama na ang anak na si Obadias ay buma- 
lik kasama ni Ezra sa Jerusalem.---Ezr 8:1, 9. 

9. Isa na ang anak ay kumilala sa harap ni Ezra 
sa malaking pagkakamali ng bayan sa pagkuha ng 
mga asawang banyaga, inapo ni Elam. (Ezr 10:2) 
Ang Jehiel sa Ezra 10:26, na kabilang sa talaan ng 
mga nagpaalis sa kanilang mga asawang banyaga 
at mga anak (Ezr 10:44), ay posibleng ang tao ring 
ito, o sa paanuman ay isa pang inapo ni Elam. 

10. Isa sa mga saserdote na kumuha ng mga asa- 
wang banyaga ngunit nagpaalis sa mga ito.---Ezr 
10:21, 44. 


JEHIELI [Ni (Kay) Jehiel]. Isang Gersonitang 
Levita na lumilitaw na naglingkod bilang isang 
tagapangasiwa ng ingatang-yaman ng santuwar- 
yo. (1Cr 26:20-22) Sa ibang talata ay tinatawag 
siyang “Jehiel.”--1Cr 23:6-8, 29:8; tingnan ang 
JEHIEL Blg. 2. 


JEHIZKIAS [nangangahulugang “Palakasin 
Nawa Ako ni Jehova, Pinalakas Ako ni Jehova']. 


JEHOADA 


Isang nangungunang Efraimita na sumalansang sa 
ginawa ng Israel na pagbihag sa kanilang mga ka- 
patid na mula sa timugang kaharian nang talunin 
ng mga Israelita sa ilalim ni Haring Peka ang Juda, 
at nagbigay rin ng materyal na tulong sa mga bi- 
hag. Si Jehizkias ay anak ni Salum.--2Cr 28:6, 
8, 12-15. 


JEHOADA [posible, Ginayakan ni Jehova ang 
Kaniyang Sarili]. Isang Benjamitang inapo ni Saul sa 
pamamagitan ni Jonatan at ni Merib-baal (Mepibo- 
set). Tatlong anak ni Jehoada ang kabilang sa tala- 
angkanan. (1Cr 8:33-36, 2Sa 9:6, 12) Tinatawag 
siyang Jara sa 1 Cronica 9:42. 


JEHOADAN. 


JEHOADIN [Si Jehova ay Kaluguran]. Ina ni 
Haring Amazias ng Juda; asawa ni Jehoas. (2Ha 14: 
1, 2) Sa tekstong Hebreo, ang pangalan ay isinulat 
na “Jehoadin,” na may panggilid na nota na nagsa- 
sabing dapat itong basahin na “Jehoadan,” gaya ng 
sa 2 Cronica 25:1. 


JEHOAHAZ [Tanganan Nawa ni Jehova: Tina- 
nganan ni Jehova]. 

1. Naiibang baybay sa pangalan ni Ahazias, na 
humalili sa kaniyang amang si Jehoram bilang hari 
ng Juda noong huling bahagi ng ikasampung sig- 
lo B.C.E. (2Cr 21:16, 17; 22:1) Sa isa pang baybay 
na ito, na masusumpungan din sa tekstong Maso- 
retiko sa 2 Cronica 25:23, ay inililipat lamang ang 
banal na pangalan upang maging unlapi sa halip 
na hulapi. Minsan ay tinawag na Azarias ang ha- 
ring ito ng Juda.---2Cr 22:6b, tingnan ang AHAZIAS 
Blg. 2. 

2. Anak at kahalili ni Haring Jehu bilang hari ng 
Israel. Naghari si Jehoahaz sa loob ng 17 taon, mula 
876 hanggang noong mga 860 B.C.E. (2Ha 10:35, 
13:1) Nang halinhan niya ang kaniyang ama sa tro- 
no, ang malaking bahagi ng nasasakupan ay nasa 
panunupil ng Siryanong si Haring Hazael ng Da- 
masco, na siyang umagaw kay Jehu ng buong teri- 
toryo ng Israel sa S ng Ilog Jordan. (2Ha 10:32-34) 
At dahil ginawa ni Jehoahaz ang masama sa pani- 
ngin ni Jehova, pinahintulutan ng Diyos si Hazael 
na patuloy na siilin ang Israel sa lahat ng mga araw 
ni Jehoahaz, anupat kumaunti ang kaniyang huk- 
bong pandigma tungo na lamang sa 50 manganga- 
bayo, 10 karo, at 10,000 kawal na naglalakad. Nang 
dakong huli, hinanap ni Jehoahaz ang lingap ni Je- 
hova, at dahil sa tipan kina Abraham, Isaac, at Ja- 
cob, hindi pinahintulutan ni Jehova na lubusang li- 
pulin ng Sirya ang Israel. (2Ha 13:2-7, 22, 23) Nang 
mamatay si Jehoahaz ay inilibing siya sa Samaria at 
hinalinhan sa trono ng kaniyang anak na si Jehoas. 
--2Ha 13:8, 9, 2Cr 25:17. 


Tingnan ang JEHOADIN. 


1136 


May mga salin, gayundin ang tekstong Masoreti- 
ko, na binabaybay ang pangalang ito bilang Joahaz 
sa 2 Hari 14:1.--Tingnan ang Joanaz Blg. 1. 

3. Anak at kahalili ni Josias bilang hari ng Juda. 
Ang pangalan ng kaniyang ina ay Hamutal. (2Ha 
23:31) Ayon sa ilang manuskrito, tinatawag siya 
nina Ezra at Jeremias na Salum, na iminumungkahi 
ng ilan na maaaring naging pangalan niya bago siya 
lumuklok sa trono. (1Cr 3:15; Jer 22:11) Pagkamatay 
ng kaniyang ama sa mga kamay ni Paraon Necoh ng 
Ehipto, si Jehoahaz (bagaman hindi ang pinakama- 
tanda sa nabubuhay na mga anak ni Josias) ang lu- 
militaw na pinili ng bayan bilang kahalili sa trono. 
(2Ha 23:29, 30) Sa 2 Cronica 36:2, kung saan bi- 
nanggit ang pangyayari ring ito, makikita sa ilang 
salin (AS, AT, JP, Ro) ang pinaikling anyo na Joahaz 
para sa Jehoahaz.--Tingnan ang Joanaz Blg. 3. 

Dalawampu't tatlong taong gulang si Jehoahaz 
nang gawin siyang hari, at naging masama ang pa- 
mamahala niya sa loob ng tatlong buwan noong 
maagang bahagi ng taong 628 B.C.E., hanggang 
nang ibilanggo siya ni Paraon sa Ribla. Nang mag- 
laon ay dinala siya sa Ehipto, kung saan siya nama- 
tay bilang bihag, gaya ng inihula ng propetang si 
Jeremias.---2Ha 23:31-34, Jer 22:10-12. 


JEHOAS. 

1. Hari ng Juda sa loob ng 40 taon, mula 898 
hanggang 859 B.C.E. Siya ang bunsong anak ni Ha- 
ring Ahazias ng Juda, ang kaniyang ina ay si Zibia 
na mula sa Beer-sheba. (2Ha 12:1; 1Cr 3:11) Sa teks- 
tong Masoretiko, ang kaniyang pangalan ay kadala- 
sang pinaiikli sa anyong Joas. 

Dahil sa pagkamatay ni Ahazias, si Athalia, ang 
balakyot na lola ni Jehoas, ay nagkaroon ng dahilan 
upang gawing reyna ang sarili nito. Ngunit upang 
sa hinaharap ay hindi siya hamunin ninuman sa ka- 
niyang pag-agaw sa trono, pinatay niya ang lahat 
ng mga anak ni Ahazias maliban sa batang si Jeho- 
as, na nang panahong iyon ay isang sanggol na wala 
pang isang taong gulang. Nakaligtas siya sa lansa- 
kang pagpatay dahil sila ng kaniyang yaya ay kinu- 
ha ng kaniyang tiyang si Jehosheba, na asawa ng 
mataas na saserdoteng si Jehoiada, at lihim silang 
itinago sa templo sa loob ng anim na taon.---2Ha 
11:1-3; 2Cr 22:10-12. 

Nang sumapit ang bata sa edad na pitong ta6ng 
gulang, may-pagtitiwalang isiniwalat ni Jehoiada sa 
limang pinuno sa kauna-unahang pagkakataon ang 
legal na tagapagmana ng trono. Pagkatapos, ang 
500 lalaking nasa ilalim ng pangunguna ng mga pi- 
nunong ito ay sinandatahan ni Jehoiada ng mga ka- 
lasag at mga sandata mula sa templo at tinagubili- 
nan niya silang magbantay sa palibot ni Jehoas sa 
seremonya ng koronasyon sa looban ng templo. Ang 
sinumang magtatangkang makialam ay papatayin. 


1137 


(2Ha 11:4-12, 21, 2Cr 23:1-11) Nang marinig na hu- 
mihiyaw ang bayan, nagtatakbo si Athalia, at nag- 
sisigaw, “Sabuwatan! Sabuwatan!" Kaagad siyang 
inilabas, at pinatay nila siya sa pasukan ng pintu- 
ang-daan ng mga kabayo. Nang magkagayon ay 
gumawa si Jehoiada ng isang tipan ng katapatan sa 
pagitan ni Jehova, ng bagong-itinalagang hari, at ng 
bayan, at pagkatapos nito ay giniba nila ang bahay 
ni Baal at winasak ang mga altar at mga imahen 
nito at pinatay pa nga nila si Mattan na saserdote ni 
Baal.--2Ha 11:13-20, 2Cr 23:12-21. 

Pagkatapos nito, hangga't nabubuhay ang mataas 
na saserdoteng si Jehoiada at gumaganap bilang 
ama at tagapayo ni Jehoas, ang batang monarka ay 
umuunlad. Palibhasa'y may asawa na siya sa edad 
na 21 taon, nagkaroon siya ng dalawang asawa, na 
ang isa sa kanila ay nagngangalang Jehoadan, at sa 
mga ito ay nagkaanak si Jehoas ng mga lalaki at 
mga babae. Sa ganitong paraan, ang linya ni David 
na umaakay tungo sa Mesiyas, na muntik nang lu- 
busang maputol, ay muling tumibay.---2Ha 12:1-3, 
2Cr 24:1-3, 25:1. 

Ang bahay ni Jehova ay kailangang-kailangang 
kumpunihin hindi lamang dahil sa kalumaan nito 
(noon ay kulang sa 150 taon) kundi dahil din sa pag- 
papabaya at pandarambong noong panahon ng pag- 
hahari ni Athalia. Dahil dito, hinimok ni Jehoas ang 
mga Levita na mangalap ng salapi para sa mu- 
ling pagsasaayos sa pamamagitan ng pagparoon sa 
bawat lunsod sa buong Juda, ngunit ang pagtugon 
ng mga Levita ay hindi buong-puso, at ang gawain 
ay hindi nagagampanan. (2Ha 12:4-8: 2Cr 24:4-7) 
Nang maglaon, ang mga kaayusan sa pagtitipon at 
pangangasiwa ng mga pondo ay binago. Mahusay 
ang naging pagtugon ng bayan, at ang gawaing 
pagkukumpuni ay sumulong hanggang sa matapos 
ito.—2Ha 12:9-16, 2Cr 24:8-14. 

Pagkamatay ng tapat na mataas na saserdoteng si 
Jehoiada sa edad na 130, unti-unting inilayo ng mga 
prinsipe sa lupain si Haring Jehoas at ang bayan 
mula kay Jehova tungo sa pagsamba sa mga paga- 
nong idolo at “mga sagradong poste” na anyong ari 
ng lalaki. At nang magbangon si Jehova ng mga 
propeta upang babalaan sila, tumanggi silang maki- 
nig. (2Cr 24:15-19) Pinatay pa nga ni Jehoas si Za- 
carias, ang mismong anak ni Jehoiada, dahil sa pa- 
mamagitan nito ay may-pagsaway na itinanong ng 
Diyos: “Bakit ninyo nilalabag ang mga utos ni Jeho- 
va?” Ang mga salita ni Zacarias bago siya mamatay 
ay: “Tingnan nawa ito ni Jehova at singilin.”---2Cr 
24:20-22. 

Di-nagtagal at dumating ang kagantihan. Palib- 
hasa'y inalis na ni Jehova ang kaniyang proteksiyon, 
nagawang salakayin ng isang maliit na hukbong 
militar ng mga Siryano na pinangunahan ni Hazael 


JEHOAS 


ang teritoryo ng Juda, anupat napilitan si Jehoas na 
ibigay ang ginto at mga kayamanan ng santuwar- 
yo, gayundin ang kaniyang sariling mga pag-aari, 
sa gayon ay naiwan siyang isang taong sawi at may 
karamdaman. (2Ha 12:17, 18; 2Cr 24:23-25) Di- 
nagtagal pagkatapos nito, dalawa sa kaniyang mga 
lingkod ang bumuo ng sabuwatan at pinatay si Je- 
hoas sa maituturing na batang edad na 47. Inilibing 
nila siya sa Lunsod ni David kasama ng kaniyang 
mga ninuno, at ang kaniyang anak na si Amazias 
ang nagharing kahalili niya.--2Ha 12:19-21, 2Cr 
24:25-27. 

2. Hari ng Israel: anak ni Jehoahaz at apo ni Jehu. 
Ang pinaikling anyo ng kaniyang pangalan, Joas, ay 
lumilitaw rin sa tekstong Masoretiko. (Os 1:1: Am 
1:1) Namahala siya sa loob ng 16 na taon noong ka- 
lagitnaan ng ikasiyam na siglo B.C.E. Noong unang 
bahagi ng paghahari ng Jehoas na ito (anak ni Jeho- 
ahaz) sa hilagang kaharian ng Israel, si Jehoas na 
anak ni Ahazias naman ang hari sa timugang kaha- 
rian ng Juda.---2Ha 13:10. 

Sa pangkalahatan ay ginawa ni Jehoas ang masa- 
ma sa paningin ni Jehova at pinahintulutan niyang 
magpatuloy ang pagsamba sa guya sa buong lupa- 
in. Gayunpaman, nang magkasakit ang propetang 
si Eliseo at malapit nang mamatay, bumaba si Jeho- 
as at tinangisan siya, na sinasabi: “Ama ko, ama ko, 
ang karong pandigma ng Israel at ang kaniyang 
mga mangangabayo!” (2Ha 13:11, 14) Bilang tugon 
sa kahilingan ng propeta, nagpahilagpos si Jehoas 
ng isang palaso sa labas ng bintana patungong Sir- 
ya at pagkatapos ay hinampas niya ng kaniyang 
mga palaso ang lupa. Gayunman, humampas la- 
mang siya nang tatlong ulit. Nagalit si Eliseo dahil 
dito, sapagkat kung itinuloy lamang niyang hampa- 
sin ang lupa nang lima o anim na ulit, ang sabi ni 
Eliseo, kung magkagayon ay lubusan sanang mag- 
tatagumpay si Jehoas laban sa mga Siryano, ngunit 
ngayon, ang pahayag ng propeta, tatlong bahag- 
yang tagumpay lamang ang tatamasahin niya. (2Ha 
13:15-19) Sa tatlong kampanya ni Jehoas laban sa 
mga Siryano ay nagkaroon siya ng isang antas ng 
tagumpay, anupat nabawi ang maraming Israeli- 
tang lunsod na kinuha ng ama ni Ben-hadad na si 
Hazael sa hilagang kaharian.---2Ha 13:24, 25. 

Pinaupahan din ni Jehoas sa hari ng Juda ang 
isang daang libo sa kaniyang mga pulutong upang 
makipaglaban sa mga Edomita. Gayunman, pinau- 
wi ang mga ito dahil sa payo ng isang “lalaki ng tu- 
nay na Diyos,” at bagaman patiuna nang nabayaran 
ng isang daang talentong pilak ($660,600) ang mga 
ito, ikinagalit nila ang pagpapauwi sa kanila, mala- 
mang na dahil nawala ang inaasahan nilang bahagi 
sa samsam. Kaya pagkabalik nila sa H, nandambong 
sila sa mga bayan ng timugang kaharian, mula 


JEHOHANAN 


Samaria (marahil ay ang base ng kanilang mga ope- 
rasyon) hanggang Bet-horon.---2Cr 25:6-10, 13. 

Malamang na bilang pagganti dito kung kaya 
inudyukan ng hari ng Juda si Jehoas na makipagla- 
ban. Sa sumunod na pagbabaka, ang Judeanong si 
Haring Amarzias ay nabihag sa Bet-semes, at sa ka- 
sunod pang pagbabaka, sinira ng mga hukbo ni Je- 
hoas ang pader ng Jerusalem at pinasok ang lunsod, 
anupat sinamsaman ng ginto at pilak ang templo at 
ang bahay ng hari at nagdala ng mga bihag na pa- 
nagot sa Samaria. (2Ha 14:8-14: 2Cr 25:17-24) Nang 
dakong huli, si Jehoas ay namatay at inilibing sa Sa- 
maria, at ang kaniyang anak na si Jeroboam II ang 
namahala bilang kahalili niya.--2Ha 13:12, 13, 14: 
15, 16. 


JEHOHANAN [Si Jehova ay Nagpakita ng Li- 
ngap; Si Jehova ay Nagmagandang-loob]. 

1. Isang Korahitang bantay ng pintuang-daan 
noong panahon ng paghahari ni David, ang ikaanim 
na anak ni Meselemias.---1Cr 26:1-3. 

2. Isang pinuno ng hukbo sa ilalim ni Haring Je- 
hosapat, na tuwirang nangangasiwa sa 280,000 la- 
laki ng Juda. (2Cr 17:12, 14-16) Posibleng siya rin 
ang Blg. 3. 

3. Ama ng Ismael na nanindigang kasama ni Je- 
hoiada at ng iba pang mga pinuno upang patalsikin 
sa puwesto si Athalia at ilagay si Jehoas sa trono ng 
Juda. (2Cr 23:1-3) Posibleng siya rin ang Blg. 2. 

4. Isang Efraimita na ang anak na si Azarias ay 
isang lider sa tribong iyon noong mga 760 B.C.E., 
nang namamahala ang mga haring sina Ahaz ng 
Juda at Peka ng Israel.--2Cr 28:1, 6, 12. 

5. Ulo ng makasaserdoteng sambahayan ni Ama- 
rias sa panig ng ama noong mga araw ni Joiakim na 
kahalili ng mataas na saserdoteng si Jesua.---Ne 
12:10, 12, 13. 

6. Anak ni Eliasib. Si Ezra ay pumunta sa bulwa- 
gang kainan ni Jehohanan sa templo upang mag- 
dalamhati dahil sa kawalang-katapatan ng bayan. 
--Fzr 10:6. 

7. Isa sa apat na anak ni Bebai na nagpaalis sa 
kanilang mga asawang banyaga at mga anak noong 
mga araw ni Ezra.---Ezr 10:28, 44. 

8. Anak ng kalaban ni Nehemias na si Tobia na 
Ammonita. Si Jehohanan ay nag-asawa ng isang 
babaing Israelita.---Ne 6:17-19. 

9. Isang saserdote na nakapuwesto sa templo no- 
ong panahon ng pagpapasinaya sa muling-itina- 
yong pader ng Jerusalem.---Ne 12:40-42. 
JEHOIADA [Malaman Nawa ni Jehova]. 

1. Ama ng Benaias na halos laging ipinakikilala 


bilang “Benaias na anak ni Jehoiada,” at isa sa ma- 
kapangyarihang mga lalaki ni David at siya ring pi- 


1138 


nuno ng hukbo ni Solomon. (2Sa 23:8, 20, 22, 23: 
1Ha 2:35) Si Jehoiada mismo ay may kaugnayan sa 
pagkasaserdote, yamang tinatawag siyang “punong 
saserdote.” Tinutukoy siya bilang “ang lider ng mga 
anak ni Aaron" at kabilang siya sa mga pumisan kay 
David nang maging hari ito sa buong Israel sa He- 
bron.— 1Cr 27:5: 12:27, 38. 

2. Isang tagapayo ni Haring David, lumilitaw na 
isang apo ng Blg. 1.--1Cr 27:33, 34. 

3. Mataas na saserdote noong panahon nina Je- 
horam, Ahazias, Athalia, at Jehoas. Napangasawa ni 
Jehoiada ang anak ni Haring Jehoram na si Jeho- 
sheba, tinatawag ding Jehosabet (ang tanging naka- 
ulat na pakikipag-asawa ng isang mataas na saser- 
dote sa maharlikang pamilya). Si Jehoiada ay lalo 
nang nakilala sa pagpapabagsak kay Athalia at sa 
pagtataas sa tunay na pagsamba sa Juda. Pagkata- 
pos na mapatay ang namamahalang anak ni Atha- 
lia na si Ahazias, pinatay ni Athalia ang lahat ng 
nalalabing maharlikang supling at iniluklok ang ka- 
niyang sarili sa trono. Gayunman, kinuha ni Jeho- 
sheba, na kapatid mismo ni Ahazias bagaman maa- 
aring hindi anak ni Athalia, ang sanggol na anak ni 
Ahazias na si Jehoas at itinago ito sa loob ng anim 
na taon. Noong ikapitong taon, natamo ni Jehoiada 
ang suporta ng mga Levita, ng mga pinuno ng taga- 
pagbantay na Cariano at ng mga mananakbo, at ga- 
yundin ng mga ulo ng mga sambahayan ng Israel 
sa panig ng ama. Pagkatapos ay inilabas niya si Je- 
hoas, na kanilang ipinroklama bilang hari. Sumunod 
ay iniutos ni Jehoiada na dalhin si Athalia sa labas 
ng bakuran ng templo at patayin.--2Ha 11:1-16, 
2Cr 22:10-23:15. 

Pagkatapos nito ay walang inaksayang panahon si 
Jehoiada upang isulong ang pagsamba kay Jehova. 
Muli niyang pinagtibay ang pakikipagtipan ng Isra- 
el kay Jehova, kung kaya giniba ng bayan ang ba- 
hay ni Baal at inalis ang mga altar, mga imahen, at 
ang pagkasaserdote nito. Nang magkagayon ay isi- 
nauli ni Jehoiada ang lahat ng paglilingkod sa tem- 
plo. Nagkaroon siya ng malaking impluwensiya ukol 
sa ikabubuti ng buhay ni Jehoas. Kinumpuni ni Je- 
hoiada at ng hari ang templo at gumawa ng sari- 
saring kagamitan para sa bahay ni Jehova. Nang da- 
kong huli nang mamatay si Jehoiada sa edad na 130, 
binigyan siya ng natatanging karangalan na maili- 
bing kasama ng mga hari “sapagkat gumawa siya 
ng mabuti sa Israel at sa tunay na Diyos at sa Kani- 
yang bahay.” Ngunit nakalulungkot, kasama niyang 
namatay ang kaniyang mabuting impluwensiya, sa- 
pagkat pagkatapos ay nakinig si Jehoas sa mga prin- 
sipe ng Juda at lumihis kay Jehova, hanggang sa 
punto pa nga na ipinag-utos nito ang pagpatay sa 
anak ni Jehoiada na si Zacarias, na nagpahayag ng 
pagsaway sa di-tapat na bayan.---2Ha 11:17-12:16, 
2Cr 23:16-24:22. 


1139 


4. Isang saserdoteng pinalitan ni Zefanias na 
anak ni Maaseias noong panahon ni Jeremias.---Jer 
29:24-27. 


JEHOIAKIM [posible, Ibinabangon ni Jehova]. 
Isa sa mga huling Judeanong hari, anak ni Josias 
kay Zebida, at dating tinatawag na Eliakim. (2Ha 
23:34, 36; 1Cr 3:15) Ang masamang pamamahala 
ni Jehoiakim nang mga 11 taon (628-618 B.C.E.) ay 
kinakitaan ng mga kawalang-katarungan, paniniil, 
at pagpaslang. (2Cr 36:5: Jer 22:17: 52:2) Gayundin, 
sa panahon ng kaniyang paghahari ay nakaranas 
ang Juda ng labis na panliligalig mula sa mga pang- 
kat ng mandarambong na Caldeo, Siryano, Moabita, 
at Ammonita.---2Ha 24:2. 

Pagkamatay ni Haring Josias, sa di-malamang ka- 
dahilanan ay ginawang hari ng bayan ng Juda ang 
nakababatang kapatid ni Eliakim na si Jehoahaz. 
Pagkaraan ng mga tatlong buwan, dinalang bihag ni 
Paraon Neco (Necoh) si Haring Jehoahaz at gina- 
wang hari ang 25-ta6ng-gulang na si Eliakim, anu- 
pat pinalitan ng Jehoiakim ang pangalan ng bagong 
tagapamahala. Nagpataw rin si Neco ng mabigat na 
multa sa kaharian ng Juda. Hiningi ni Haring Jehoi- 
akim ang pilak at ang ginto para sa multang ito 
mula sa kaniyang mga sakop sa pamamagitan ng 
pagbubuwis. (2Ha 23:34-36, 2Cr 36:3-5) Sa kabila 
ng pinansiyal na pabigat na nakapasan na sa ba- 
yan, bumuo si Jehoiakim ng mga plano sa pagtata- 
yo ng isang bago at maluhong palasyo. Malamang 
na upang panatilihing mababa ang gastusin, may- 
paniniil niyang ipinagkait ang mga kabayaran ng 
mga trabahador. Dahil dito, si Jehova, sa pamama- 
gitan ni Jeremias, ay bumigkas ng kaabahan sa ba- 
lakyot na tagapamahalang ito, na sinasabing ilili- 
bing itong gaya ng paglilibing sa asnong lalaki.---Jer 
22:13-19. 

Noong maagang bahagi ng paghahari ni Jehoia- 
kim, nagbabala si Jeremias na malibang magsisi 
ang bayan, ang Jerusalem at ang kaniyang templo 
ay mawawasak. Pagkatapos nito ay pinagbantaang 
patayin ang propeta. Gayunman, ipinagtanggol ng 
prominenteng taong si Ahikam si Jeremias at ini- 
ligtas ang propeta mula sa panganib. Bago nito, ang 
katulad na panghuhula ni Urias ay labis na ikinaga- 
lit ni Jehoiakim anupat naging determinado siyang 
patayin ito. Bagaman ang takot na si Urias ay tuma- 
kas patungong Ehipto, hindi niya natakasan ang 
poot ng hari. Ipinag-utos ni Jehoiakim na ibalik si 
Urias at pagkatapos ay ipinapatay ito sa pamamagi- 
tan ng tabak.---Jer 26:1-24. 

Ang ikaapat na taon ng paghahari ni Jehoiakim 
(625 B.C.E.) ay kinakitaan ng paglupig ni Nabucodo- 
nosor kay Paraon Neco sa isang pagbabaka may ki- 
nalaman sa pamumuno sa Sirya-Palestina. Naganap 
ang pagbabaka sa Carkemis sa tabi ng Eufrates, na 


JEHOIAKIM 


mahigit sa 600 km (370 mi) sa H ng Jerusalem. (Jer 
46:1, 2) Sa taon ding iyon, sinimulan ni Jeremias na 
idikta sa kaniyang kalihim na si Baruc ang mga sa- 
lita ni Jehova na nakatuon laban sa Israel, sa Juda, 
at sa lahat ng bansa, anupat itinatala ang mga men- 
sahe na nagsimulang ihatid mula noong ika-13 taon 
ng paghahari ni Josias (na nang panahong iyon ay 
mga anim na taong gulang si Jehoiakim) patuloy. 
Pagkaraan ng halos isang taon, noong ikasiyam na 
buwang lunar (Kislev, Nobyembre/Disyembre), ang 
balumbong naglalaman ng idiniktang mensahe ay 
binasa sa harap ni Haring Jehoiakim. Nang makaba- 
sa si Jehudi ng tatlo o apat na tudling ng pahina, 
ang bahaging iyon ay pinutol at inihagis sa apoy na 
naglalagablab sa brasero ng bahay na pantaglamig 
ng hari. Kaya ang bawat bahagi ng buong balumbon 
ay napasaapoy. Ipinagwalang-bahala ni Jehoiakim 
ang mga pakiusap ng tatlo sa kaniyang mga prinsi- 
pe na huwag sunugin ang balumbon. Partikular ni- 
yang tinanggihan ang makahulang mga salita na 
tumukoy sa pagkatiwangwang ng Juda sa mga ka- 
may ng hari ng Babilonya. Ipinahihiwatig nito na 
hindi pa umaahon si Nabucodonosor laban sa Jeru- 
salem at hindi pa niya ginagawang basalyo si Jehoi- 
akim.---Jer 36:1-4, 21-29. 

Ipinakikita ng 2 Hari 24:1 na ginipit ni Nabucodo- 
nosor ang Judeanong hari “kung kaya si Jehoiakim 
ay naging lingkod [o basalyo] niya sa loob ng tatlong 
taon. Gayunman, tumalikod siya [si Jehoiakim] at 
naghimagsik laban sa kaniya [kay Nabucodonosor].” 
Maliwanag na ang ikatlong taong ito ni Jehoiakim 
bilang isang basalyong hari sa ilalim ng Babilonya 
ang tinutukoy ni Daniel sa Daniel 1:1. Hindi maaa- 
ring iyon ang ikatlong taon ng 11-tadng paghahari 
ni Jehoiakim sa Juda, sapagkat nang panahong iyon 
ay isang basalyo si Jehoiakim, hindi sa Babilonya, 
kundi kay Paraon Neco ng Ehipto. Noon lamang 
ikaapat na taon ng pamamahala ni Jehoiakim sa 
Juda nang buwagin ni Nabucodonosor ang pamu- 
muno ng Ehipto sa Sirya-Palestina sa pamamagitan 
ng tagumpay nito sa Carkemis (625 B.C.E. [lumili- 
taw na pagkaraan ng Nisan]). (Jer 46:2) Yamang 
ang paghihimagsik ni Jehoiakim laban sa Babilonya 
ay humantong sa kaniyang pagbagsak pagkaraan 
ng mga 11-taong paghahari, ang pasimula ng kani- 
yang tatlong-taong pagiging basalyo ng Babilonya 
ay malamang na nagsimula noong huling bahagi ng 
kaniyang ikawalong taon ng pamamahala, o maaga 
noong 620 B.C.E. 

Sinasabi ng ulat ni Daniel (1:1, 2) na dumating si 
Nabucodonosor laban sa Jerusalem at kinubkob iyon 
at na si Jehoiakim, kasama ang ilan sa mga kagami- 
tan sa templo, ay ibinigay sa mga kamay ng Ba- 
bilonyong hari. Gayunman, inilalarawan ng ulat 
sa 2 Hari 24:10-15 ang pagkubkob sa Jerusalem 
ng mga Babilonyo at ipinakikita na ang anak ni 


JEHOIAKIN 


Jehoiakim na si Jehoiakin, na ang paghahari ay tu- 
magal lamang nang tatlong buwan at sampung 
araw, ang siyang sumuko nang dakong huli at luma- 
bas sa mga Babilonyo. Lumilitaw kung gayon na na- 
matay si Jehoiakim sa panahon ng pagkubkob sa 
lunsod, marahil ay noong maagang bahagi nito. Ipi- 
nakikita ng hula ni Jehova sa pamamagitan ni Jere- 
mias (22:18, 19, 36:30) na hindi tatanggap si Jehoi- 
akim ng isang disenteng libing, ang bangkay niya 
ay maliwang di-naaasikaso sa labas ng mga pin- 
tuang-daan ng Jerusalem, na nakalantad sa init 
ng araw sa maghapon at sa matinding lamig sa 
gabi. Hindi isiniwalat kung paano “ibinigay sa ka- 
may ni Nabucodonosor" si Jehoiakim. (Dan 1:2) Iyon 
ay maaaring sa diwa ng pagkamatay niya habang 
nasa pagkubkob at ng paghayo ng kaniyang mga 
anak sa pagkabihag pagkatapos nito, anupat dinanas 
ng angkan ni Jehoiakim ang pagkawala ng pagkaha- 
ri sa mga kamay ni Nabucodonosor. Walang paraan 
upang matiyak ang tradisyong Judio (na iniulat ni 
Josephus) na pinatay ni Nabucodonosor si Jehoiakim 
at ipinag-utos na itapon ang bangkay nito sa labas 
ng mga pader ng Jerusalem. (Jewish Antiquities, X, 
97 [vi, 3]) Paanuman sumapit ang kamatayan ni Je- 
hoiakim, lumilitaw na ang mga tansong pangaw na 
dinala ni Nabucodonosor upang ipanggapos kay Je- 
hoiakim ay hindi nagamit gaya ng isinaplano.---2Cr 
36:6. 

Kasunod ng pagkubkob sa Jerusalem noong “ikat- 
long taon” ni Jehoiakim (bilang basalyong hari), si 
Daniel at ang iba pang mga Judeano, kasama ang 
mga taong mahal at mga miyembro ng maharli- 
kang pamilya, ay dinala bilang mga tapon sa Babi- 
lonya. Dahil walang ulat ng mas maagang pagkata- 
pon sa Babilonya, lumilitaw na naganap ito noong 
maikling paghahari ni Jehoiakin, ang kahalili ni Je- 
hoiakim.---2Ha 24:12-16, Jer 52:28. 

Matapos sumuko ang anak ni Jehoiakim na si Je- 
hoiakin, itinaas ni Nabucodonosor ang tiyo ni Jehoi- 
akin na si Zedekias sa trono ng Juda. (2Cr 36:9, 10) 
Tinupad nito ang hula ni Jeremias na si Jehoiakim 
ay hindi magkakaroon ng sinumang uupo sa trono 
ni David. (Jer 36:30) Ang anak ni Jehoiakim na si 
Jehoiakin ay namahala nang tatlong buwan at sam- 
pung araw lamang. 


JEHOIAKIN malamang, Si Jehova ay Nagta- 
tag Nang Matibay]. Anak ng Judeanong si Ha- 
ring Jehoiakim kay Nehusta. (2Ha 24:6, 8, 2Cr 36:8) 
Tinatawag din siyang Jeconias (ibang anyo ng Je- 
hoiakin) at Conias (pinaikling Jeconias).---Es 2:6: Jer 
28:4, 37:1. 

Sa edad na 18 ay naging hari si Jehoiakin at ipi- 
nagpatuloy niya ang masasamang gawain ng kani- 
yang ama. (2Ha 24:8, 9, 2Cr 36:9, tlb sa Rbis) 
Ang ama ni Jehoiakin, si Jehoiakim, ay nagpasakop 


1140 


sa Babilonyong si Haring Nabucodonosor ngunit 
naghimagsik noong ikatlong taon ng kaniyang pa- 
giging basalyo (618 B.C.E.). (2Ha 24:1) Nagbunga 
ito ng pagkubkob sa Jerusalem. Ang pananalitang 
“nang panahong iyon” (2Ha 24:10) ay maaaring tu- 
mutukoy, hindi sa maikling paghahari ni Jehoiakin, 
kundi sa kalakhang yugto na nakasasaklaw rito, sa- 
makatuwid ay nagpapahintulot na ang pagkubkob 
ay nagsimula noong panahon ng paghahari ng ka- 
niyang amang si Jehoiakim, gaya ng waring ipina- 
hihiwatig ng Daniel 1:1, 2. Lumilitaw na nama- 
tay si Jehoiakim sa panahon ng pagkubkob na ito 
at si Jehoiakin ay lumuklok naman sa trono ng 
Juda. Gayunman, nagwakas ang kaniyang pama- 
mahala pagkaraan lamang ng tatlong buwan at 
sampung araw, nang sumuko siya kay Nabucodo- 
nosor noong 617 B.C.E. (noong buwan ng Adar, 
ayon sa isang kronikang Babilonyo). (2Ha 24:11, 12, 
2Cr 36:9, Assyrian and Babylonian Chronicles, ni 
A. Grayson, 1975, p. 102) Bilang katuparan ng sali- 
ta ni Jehova sa pamamagitan ni Jeremias, siya ay 
dinala sa pagkatapon sa Babilonya. (Jer 22:24-27: 
24:1: 27:19, 20; 29:1, 2) Ipinatapon din ang iba 
pang mga miyembro ng maharlikang sambahayan, 
mga opisyal ng korte, mga bihasang manggagawa, 
at mga mandirigma.--2Ha 24:14-16, tingnan ang 
NABUCODONOSOR. 

Sinasabi ng rekord sa 2 Hari 24:12-16 na dinala ni 
Nabucodonosor sa pagkatapon ang mga bihag na ito, 
kasama ang “lahat ng kayamanan ng bahay ni Je- 
hova at ang lahat ng kayamanan ng bahay ng hari.” 
Ang ulat sa Daniel 1:1, 2 ay tumutukoy lamang sa 
“iba sa mga kagamitan” na dinala sa Babilonya. Ma- 
aaring ang paliwanag ay na ang mga kayamanang 
tinutukoy sa Ikalawang Hari ay partikular na nagsa- 
sangkot sa mga kagamitang ginto, na binigyang- 
diin sa ulat na iyon, at na ang iba pang mga kaga- 
mitan ay pinahintulutang maiwan. Ang isa pang 
posibilidad ay na, nang sumuko ang Jerusalem sa 
pagkubkob ng Babilonya (na sumapit bunga ng pag- 
hihimagsik ni Jehoiakim laban sa hari ng Babilo- 
nya), “ang ilan sa mga kagamitan ng bahay ni Je- 
hova” ay dinala sa Babilonya, at pagkatapos ng 
maikling panahon, nang si Jehoiakin mismo ay ili- 
pat sa Babilonya, ang iba pang “kanais-nais na mga 
kagamitan ng bahay ni Jehova” ay dinala rin. Ang 
posibilidad na ito ay ipinahihiwatig ng ulat sa 2 Cro- 
nica 36:6-10. Mula sa ulat ng Mga Cronica, lumilitaw 
na matapos niyang lupigin ang Jerusalem, lumisan 
si Nabucodonosor ngunit pagkatapos ay “nagsugo 
siya at dinala si Jehoiakin sa Babilonya kasama ang 
kanais-nais na mga kagamitan ng bahay ni Jehova." 
Sa katulad na paraan, pagkaraan ng sampung taon, 
noong pangwakas na panlulupig at pagwasak sa Je- 
rusalem (607 B.C.E.), umuwi si Nabucodonosor sa 
Ribla “sa lupain ng Hamat,” anupat ang mga detal- 


1141 


ye ng pagtapos sa panlulupig ay ipinaubaya sa ka- 
niyang pinuno ng tagapagbantay, si Nebuzaradan. 
--2Ha 25:8-21. 

Samantalang nasa Babilonya, si Jehoiakin ay nag- 
kaanak ng pitong lalaki. (1Cr 3:16-18) Sa gani- 
tong paraan ay naingatan ang maharlikang linya na 
umaakay tungo sa Mesiyas. (Mat 1:11, 12) Ngu- 
nit, gaya ng ipinahiwatig ng hula, walang sinuman 
sa mga inapo ni Jehoiakin ang namahala kailan- 
man mula sa makalupang Jerusalem. Samakatuwid, 
para bang si Jehoiakin ay hindi nagkaanak, na wa- 
lang supling na hahalili sa kaniya bilang hari.---Jer 
22:28-30. 

Noong ikalimang taon ng pagkatapon ni Jehoia- 
kin, sinimulan ni Ezekiel ang kaniyang gawaing 
panghuhula. (Eze 1:2) Pagkaraan ng mga 32 taon, 
maliwanag na noong 580 B.C.E., si Jehoiakin ay pi- 
nalaya mula sa bilangguan ng kahalili ni Nabucodo- 
nosor na si Evil-merodac (Awil-Marduk) at binigyan 
ng pinapaborang posisyon na higit sa lahat ng iba 
pang bihag na mga hari. Mula noon ay kumain 
siya sa mesa ni Evil-merodac at tumanggap ng 
pang-araw-araw na panustos.--2Ha 25:27-30, Jer 
52:31-34. 

May natagpuang mga dokumentong administra- 
tibo ng Babilonya na nagtatala ng mga rasyon para 
kay Jehoiakin at sa lima sa kaniyang mga anak. 


JEHOIARIB [Makipaglaban Nawa si Jehova: 
Ipinakipaglaban ni Jehova ang [Aming] Usapin sa 
Batas]. Ang saserdote na ang sambahayan sa panig 
ng ama ay pinili sa pamamagitan ng palabunutan 
bilang una sa 24 na pangkat ng mga saserdote na 
inorganisa noong panahon ng pamamahala ni Da- 
vid. (1Cr 24:1-3, 5-7) Ang ilan sa mga inapo ng 
sambahayang ito sa panig ng ama na nabuhay pag- 
karaan ng pagkatapon, o isa pang saserdote na may 
gayunding pangalan, ay nanirahan sa Jerusalem. 
(1Cr 9:3, 10) Ang pangalan ay binabaybay na Joia- 
rib sa katulad na talaan sa Nehemias 11:10. 


JEHONADAB [Si Jehova ay Nakahanda (Ma- 
rangal: Bukas-palad)], JONADAB [pinaikling anyo 
ng Jehonadab]. Sa tekstong Hebreo at sa maraming 
saling Ingles, ang dalawang baybay na ito ay pare- 
hong ginagamit upang tumukoy sa dalawang tao na 
nagtataglay ng pangalang ito. 

1. Pamangkin ni David; anak ng kapatid nito na 
si Simeah. Si Jehonadab ay “isang taong napakaru- 
nong" ngunit tuso at mautak. Matapos hikayatin ang 
anak ni David na si Amnon na ipagtapat sa kaniya 
ang pagnanasa nito sa kapatid niya sa ama na si Ta- 
mar, iminungkahi ni Jehonadab ang pakana na si- 
nunod naman ni Amnon para mapagsamantalahan 
niya si Tamar. Matapos ipapatay si Amnon ng tunay 
na kapatid ni Tamar na si Absalom bilang paghihi- 


JEHONATAN 


ganti, dumating ang ulat kay David na pinatay ni 
Absalom ang lahat ng anak ng hari, ngunit naroon 
si Jehonadab upang magbigay-katiyakan na si Am- 
non lamang ang namatay. (2Sa 13:3-5, 14, 22, 28- 
33) Posibleng siya ang “Jonatan” sa 2 Samuel 21:21 
at 1 Cronica 20:7. 

2. Anak ni Recab, kasamahan ni Haring Jehu. 
Ang pagtatagpo nila ni Jehu ay hindi nagkataon la- 
mang, sapagkat nagkusa si Jehonadab na dumating 
upang salubungin ito, at dahil dito, tinanggap niya 
ang pagpapala ni Jehu. Ipinakita ng sumunod na 
mga pangyayari na si Jehonadab ay lubos na kaayon 
ni Jehu sa determinasyon nito na pawiin sa Israel 
ang pagsamba kay Baal. Sa bawat bagay na sinabi 
ni Jehu, agad na tumugon nang positibo si Jehona- 
dab. “Ang iyo bang puso ay matuwid sa akin?” ang 
tanong ni Jehu. Sumagot siya, “Gayon nga.” “Ibigay 
mo sa akin ang iyong kamay,” ang sabi ni Jehu, at 
ibinigay ni Jehonadab dito ang kaniyang kamay. 
Pagkasakay ni Jehonadab sa karo ni Jehu, sinabi ni 
Jehu sa kaniya, “Sumama ka sa akin at tingnan mo 
ang hindi ko pagpapahintulot na magkaroon ng kaa- 
gaw si Jehova,” at muli niyang ipinakita ang kani- 
yang pagsang-ayon. Nang dakong huli, nang maka- 
rating sila sa Samaria, at nagkakatipon na ang lahat 
ng mananamba ni Baal, hindi umurong si Jehona- 
dab kundi sinamahan niya si Jehu sa loob ng bahay 
ni Baal at nanatili sa tabi nito sa pagpuksang sumu- 
nod dito. Si Jehu rin naman ay lubos na nagtiwala at 
nanalig kay Jehonadab.---2Ha 10:15-28. 

Pagkaraan ng halos 300 taon, sa utos ni Jehova, 
ginamit ni Jeremias ang mga inapo ni Jehonadab, 
ang mga Recabita, bilang halimbawa ng katapatan 
sa mga utos ng kanilang ninuno, na ibang-iba sa 
pagkamasuwayin sa Diyos ng mga tao sa Juda at Je- 
rusalem. Tinagubilinan ni Jehonadab ang mga Re- 
cabita na manirahan sa mga tolda, huwag maghasik 
ng binhi, huwag magtanim ng mga ubasan, at hu- 
wag uminom ng alak. Nang alukin sila ni Jeremias 
ng alak, tumanggi sila, anupat binanggit ang utos 
ng kanilang ninunong si Jehonadab. Dahil sa ga- 
yong katapatan ay nangako si Jehova: “Walang aali- 
sin kay Jonadab na anak ni Recab na lalaking tata- 
yong palagi sa harap ko. ”---Jer 35:1-19. 


JEHONATAN [Si Jehova ay Nagbigay]. Sa He- 
breo, ang pangalang ito at ang Jonatan ay kadala- 
sang halinhinang ginagamit. Ang nakatala sa ibaba 
ay yaon lamang mga paglitaw kung saan ito isina- 
lin bilang Jehonatan. Para sa mga paglitaw kung 
saan ang mas maikling anyo ang makikita, tingnan 
ang JONATAN. 

1. Isa sa mga Levitang isinugo ni Jehosapat no- 
ong ikatlong taon ng paghahari nito upang magtu- 
ro ng kautusan ni Jehova sa mga tao ng Juda.---2Cr 
17:5, 7-9. 


JEHORAM 


2. Isang kalihim na ang bahay ay ginawang bi- 
langguan, kung saan pinanatili si Jeremias na naka- 
kulong. (Jer 37:15, 20, 38:26) Malamang na ang ba- 
hay ay may mga silid sa ilalim ng lupa na angkop 
na gawing bilangguan. 

3. Ulo ng isang sambahayan ng mga saserdote 
sa panig ng ama pagkaraan ng pagkatapon noong 
mga araw ng kahalili ni Jesua na si Joiakim.---Ne 12: 
10, 12, 18. 


JEHORAM [Si Jehova ay Mataas (Dinakila)]. 
Ang pinaikling anyo ng pangalang ito ay Joram. 

1. Isa sa dalawang saserdoteng pinili ni Jehosa- 
pat noong 934 B.C.E., na ikatlong taon ng pagha- 
hari nito, kasama ng pangunahing mga prinsi- 
pe at mga Levita, upang maging naglalakbay na 
mga guro ng “aklat ng kautusan ni Jehova."---2Cr 
17:7-9. 

2. Anak nina Ahab at Jezebel, na humalili sa ka- 
niyang nakatatandang kapatid na si Ahazias bilang 
ikasampung hari ng hilagang kaharian ng Israel 
noong mga 917 B.C.E. Naghari siya nang 12 taon. 
(2Ha 1:17, 18; 3:1, 9:22) Hindi dapat ipagkamali 
ang haring ito ng Israel sa hari ng Juda na may ga- 
yunding pangalan, na kaniyang bayaw. (Tingnan 
ang Blg. 3.) Bagaman inalis ni Jehoram ang sagra- 
dong haligi ni Baal na itinindig ng kaniyang ama, 
patuloy niyang ginawa ang “masama sa paningin 
ni Jehova,” anupat nangunyapit sa pagsamba sa 
guya na pinasimulan ni Jeroboam.---1Ha 12:26-29, 
16:33, 2Ha 3:2, 3. 

Si Haring Jehosapat ng Juda at ang hari ng Edom 
ay sumama kay Jehoram sa pagsalakay sa Moab na 
naging matagumpay dahil nilito ni Jehova ang kaa- 
way sa pamamagitan ng isang nakikitang ilusyon. 
Tinagubilinan ng propeta ng Diyos na si Eliseo ya- 
ong mga nasa kampo ng Israel na humukay ng mga 
estero upang pagtipunan ng lubhang-kinakailangan 
at bigay-Diyos na tubig. Kinaumagahan, dahil sa 
tama ng liwanag ng araw sa tubig na ito, inakala ng 
mga Moabita na ang tubig ay dugo. Sa pag-aaka- 
lang nagpatayan ang mga kampo ng tatlong ha- 
ring magkakaalyado, pumaroon ang mga Moabita 
sa kampo upang manamsam, subalit bumangon 
ang mga Israelita at pinatay ang maraming Moabi- 
ta.--2Ha 3:4-27. 

Si Naaman, ang pinuno ng hukbo ng Sirya, ay pu- 
maroon kay Jehoram upang mapagaling mula sa 
ketong, dala ang liham na gayon ang nilalaman 
mula sa hari ng Sirya. Sa pag-aakala ni Jehoram na 
naghahamon ng away ang Siryanong tagapamaha- 
la, bumulalas siya, “Ako ba ay Diyos na maaaring 
pumatay at magpanatiling buhay at magpagaling 
ng ketong?” Gayunman, hiniling ni Eliseo na isugo 
sa kaniya ni Jehoram si Naaman upang malaman ng 


1142 


Siryanong pinuno ng hukbo na ang tunay na Diyos 
ay talagang may propeta sa lupain, isa na may- 
kakayahang magsagawa ng gayong mga pagpapa- 
galing.---2Ha 5:1-8. 

Patiuna ring ipinaalam kay Jehoram ng propeta ni 
Jehova na si Eliseo ang tungkol sa mga pagmama- 
niobrang militar ng Sirya. (2Ha 6:8-12) Binigo ng 
Diyos ang ilang pagsalakay ng mga Siryano laban 
sa Israel noong panahon ng paghahari ni Jehoram. 
—2Ha 6:13-7:20. 

Ngunit sa kabila ng maibiging-kabaitan ng Diyos, 
si Jehoram ay hindi nagsisi at hindi bumaling kay 
Jehova nang kaniyang buong puso hanggang sa 
araw na mamatay siya. Ang kaniyang kamatayan 
ay dumating nang biglaan at sa di-inaasahang pa- 
raan. Si Jehoram ay nasa Jezreel at nagpapagaling 
ng mga sugat na natamo niya sa pakikipagbaka sa 
mga Siryano. Sa kalaunan, humayo siya upang salu- 
bungin si Jehu at nagtanong, “May kapayapaan ba, 
Jehu?” Dahil sa negatibong sagot, tumakas si Jeho- 
ram ngunit pinana siya ni Jehu sa puso. Sa gayon 
“ang anak na ito ng isang mamamaslang” (2Ha 
6:32) ay pinatay, ang kaniyang bangkay ay inihagis 
sa bukid ni Nabot.---2Ha 9:14-26. 

3. Ang panganay na anak ni Jehosapat na sa 
edad na 32 ay naging hari ng Juda. (2Cr 21:1-3, 5, 
20) Lumilitaw na sa loob ng maraming taon ay may 
kaugnayan si Jehoram sa paanuman sa pagkahari 
ng kaniyang ama. (2Ha 1:17: 8:16) Ang walong 
taon ng pamamahala na ibinibilang na kay Jehoram 
ay mula noong 913 B.C.E. (2Ha 8:17) Kaya noong 
mga taong ito, kapuwa ang hilaga at timugang mga 
kaharian ay may mga tagapamahala na magkapa- 
ngalan. Magbayaw rin sila dahil napangasawa ni Je- 
horam ng Juda si Athalia, na anak nina Ahab at Je- 
zebel at kapatid ni Jehoram ng Israel.--2Ha 8:18, 
25, 26, tingnan ang Blg. 2. 

Sa bahagyang paraan dahil sa masamang implu- 
wensiya ng kaniyang asawang si Athalia, hindi iti- 
naguyod ni Jehoram ang matuwid na mga daan ng 
kaniyang amang si Jehosapat. (2Ha 8:18) Hindi la- 
mang pinaslang ni Jehoram ang kaniyang anim na 
kapatid at ilang prinsipe ng Juda kundi itinalikod 
din niya ang kaniyang mga sakop mula kay Jehova 
tungo sa huwad na mga diyos. (2Cr 21:1-6, 11-14) 
Ang buong paghahari niya ay niligalig kapuwa ng 
kaguluhan sa loob at labas ng bansa. Una, nagrebel- 
de ang Edom, pagkatapos ay naghimagsik ang Lib- 
na laban sa Juda. (2Ha 8:20-22) Sa isang liham kay 
Jehoram, nagbabala ang propetang si Elias: “Narito! 
sasaktan ni Jehova nang matindi ang iyong bayan 
at ang iyong mga anak at ang iyong mga asawa at 
ang lahat ng iyong pag-aari.” Bukod diyan, ikaw, 
Haring Jehoram, “ay magkakaroon ng maraming 
sakit, na may karamdaman sa iyong bituka, hang- 


1143 


gang sa lumuwa ang iyong bituka dahil sa sakit 
araw-araw.”--2Cr 21:12-15. 

Lahat ay nangyari nang gayung-gayon. Hinaya- 
an ni Jehova na daluhungin ng mga Arabe at mga 
Filisteo ang lupain at kuning bihag ang mga asawa 
at mga anak ni Jehoram. Tanging ang bunsong anak 
ni Jehoram, si Jehoahaz (tinatawag ding Ahazias), 
ang pinahintulutan ng Diyos na makatakas, gayun- 
man, ito ay isang pagpaparayang ginawa alang- 
alang lamang sa tipan ukol sa Kaharian na ipinaki- 
pagtipan kay David. “Pagkatapos ng lahat ng ito ay 
sinalot [si Jehoram] ni Jehova sa kaniyang bituka ng 
isang sakit na walang kagalingan.” Pagkaraan ng 
dalawang taon, “ang kaniyang bituka ay lumuwa" at 
sa kalaunan ay namatay siya. Gayon nagwakas ang 
buhay ng balakyot na taong ito, na pumanaw nang 
hindi siya kinalulugdan.” Inilibing siya sa Lunsod ni 
David, “ngunit hindi sa mga dakong libingan ng 
mga hari.” Si Ahazias na kaniyang anak ang naging 
hari kahalili niya.--2Cr 21:7, 16-20, 22:1, 1Cr 3: 
10, 11. 


JEHOSABET [Si Jehova ay Sagana]. Anak na 
babae ni Haring Jehoram at asawa ng mataas na sa- 
serdoteng si Jehoiada. Tinatawag din siyang Je- 
hosheba.--2Cr 22:10-12, 2Ha 11:1-3, tingnan ang 
JEHOSHEBA. 


JEHOSAPAT [Si Jehova ay Hukom]. 

1. Anak ni Ahilud na naglingkod bilang isang ta- 
gapagtala noong panahon ng mga paghahari nina 
David at Solomon.--2Sa 8:16, 20:24, 1Ha 4:3, 1Cr 
18:15. 

2. Isa sa 12 kinatawan ni Haring Solomon. Sa 
isang buwan bawat taon, ang “anak ni Parua” na ito 
ay naglalaan ng pagkain para sa hari at sa samba- 
hayan nito mula sa teritoryo ng Isacar.--1Ha 4: 
7, 17. 

3. Anak ng Judeanong si Haring Asa kay Azuba 
na anak ni Silhi. Sa edad na 35 ay hinalinhan ni Je- 
hosapat ang kaniyang ama sa trono at namahala sa 
loob ng 25 taon, mula noong 936 B.C.E. (1Ha 22:42, 
2Cr 20:31) Ang kaniyang paghahari ay kasabayan 
niyaong sa mga Israelitang haring sina Ahab, Aha- 
zias, at Jehoram. (1Ha 22:41, 51: 2Ha 3:1, 2; 2Cr 17: 
3, 4) Kinakitaan ito ng katatagan, kasaganaan, kalu- 
walhatian, at relatibong pakikipagpayapaan sa kala- 
pit na mga lupain. Tumanggap si Jehosapat ng mga 
kaloob mula sa kaniyang mga sakop at tributo mula 
sa mga Filisteo at mga Arabe.---2Cr 17:5, 10, 11. 

Mga Naisagawa. Pinalakas ni Jehosapat ang 
kaniyang katayuan sa pamamagitan ng paglalagay 
ng mga hukbong militar sa mga nakukutaang lun- 
sod ng Juda, gayundin ng mga garison kapuwa sa 
lupain ng Juda at sa teritoryo ng Israel na binihag 
ng kaniyang amang si Asa. Sa Jerusalem, isang ma- 


JEHOSAPAT 


laking lupon ng magigiting na mandirigma ang 
naglingkod ukol sa mga gawain ng kaharian, at sa 
Juda, nagtayo si Jehosapat ng mga nakukutaang 
dako at mga imbakang lunsod.---2Cr 17:1, 2, 12-19. 

Hindi gaya ng mga Israelitang hari ng hilagang 
kaharian, nagpamalas si Jehosapat ng malaking 
pagkabahala sa tunay na pagsamba. (2Cr 17:4) Nag- 
atas siya ng mga prinsipe, mga Levita, at mga sa- 
serdote upang magturo ng kautusan ni Jehova sa 
mga lunsod ng Juda. (2Cr 17:7-9) Nagpabanal din si 
Jehosapat ng mga banal na handog (2Ha 12:18) at 
personal na naglakbay sa buong nasasakupan niya, 
na ipinag-uutos sa kaniyang mga sakop na manum- 
balik kay Jehova nang may katapatan. (2Cr 19:4) 
Lakas-loob na ipinagpatuloy ni Jehosapat ang kam- 
panya laban sa idolatriya na pinasimulan ni Asa. 
(1Ha 22:46: 2Cr 17:6) Ngunit malalim ang pagkaka- 
ugat sa mga Israelita ng di-wastong pagsamba sa 
matataas na dako anupat hindi ito permanenteng 
naalis ng mga pagsisikap ni Jehosapat.-- 1Ha 22:43, 
2Cr 20:33. 

Nasaksihan din noong paghahari ni Jehosapat ang 
pagpapasinaya ng mas mainam na sistemang hudi- 
syal. Ang hari mismo ang nagdiin sa mga hukom ng 
kahalagahan ng pagiging walang pagtatangi at ma- 
laya sa panunuhol, yamang sila ay humahatol, hin- 
di para sa tao, kundi para kay Jehova.---2Cr 19:5-11. 

Pinatunayan ni Jehosapat na isa siyang haring 
nananalig kay Jehova. Nang pagbantaan ang Juda 
ng pinagsama-samang mga hukbo ng Ammon, 
Moab, at ng bulubunduking pook ng Seir, mapagpa- 
kumbaba niyang kinilala ang kahinaan ng bansa sa 
harap ng ganitong panganib at nanalangin kay Je- 
hova ukol sa tulong. Pagkatapos nito ay ipinakipag- 
laban ni Jehova ang Juda sa pamamagitan ng pag- 
papasapit ng kalituhan sa mga hukbo ng kaaway 
anupat pinatay ng mga ito ang isa't isa. Dahil dito, 
ang nakapalibot na mga bansa ay natakot, at patu- 
loy na nagtamasa ng kapayapaan ang Juda.---2Cr 
20:1-30. 

Kaugnayan sa Sampung-Tribong Kaharian. 
Nagpanatili si Jehosapat ng pakikipagpayapaan sa 
hilagang kaharian at may-kamangmangang naki- 
pag-alyansa siya kay Ahab ukol sa pag-aasawa. 
(1Ha 22:44: 2Cr 18:1) Sa dahilang ito, sa ilang oka- 
syon ay nahikayat siyang makipag-alyansa sa kaha- 
rian ng Israel. 

Noong isang pagdalaw sa hilagang kaharian ilang 
panahon pagkaraan ng pag-aasawa ng anak ni 
Ahab na si Athalia sa panganay ni Jehosapat na 
si Jehoram, sumang-ayon siyang samahan si Ha- 
ring Ahab sa isang militar na pakikipagsapalaran 
upang bawiin ang Ramot-gilead mula sa mga Sirya- 
no. Gayunman, bago aktuwal na humayo, hiniling 
ni Jehosapat na sumangguni si Ahab kay Jehova. 


JEHOSAPAT, MABABANG KAPATAGAN NI 


Apat na raang propeta ang tumiyak na si Ahab ay 
magtatagumpay. Ngunit ang tunay na propeta ni 
Jehova na si Micaias, na kinapopootan ni Ahab ngu- 
nit ipinatawag dahil sa pagpupumilit ni Jehosapat, 
ay humula ng tiyak na pagkatalo. Gayunpaman, si 
Jehosapat, marahil upang hindi niya masira ang na- 
una niyang pangako na samahan si Ahab, ay huma- 
yo sa pagbabaka na nakadamit ng maharlikang mga 
kasuutan. Yamang nag-ingat si Ahab sa pamamagi- 
tan ng pagbabalatkayo, may-kamaliang ipinalagay 
ng mga Siryano na si Jehosapat ang hari ng Israel 
kung kaya isinailalim nila siya sa pinakamabigat na 
pagsalakay. Muntik nang mamatay si Jehosapat, at 
si Ahab, sa kabila ng pagbabalatkayo, ay nasugatan 
ng ikamamatay. (1Ha 22:2-37, 2Cr 18) Pagbalik sa 
Jerusalem, sinaway si Jehosapat sa kaniyang may- 
kamangmangang pakikipag-alyansa sa balakyot na 
si Ahab, anupat sinabi sa kaniya ng tagapangitaing 
si Jehu: “Sa balakyot ba dapat ibigay ang tulong, at 
yaon bang mga napopoot kay Jehova ang dapat 
mong ibigin? At dahil dito ay may galit laban sa iyo 
mula kay Jehova mismo. ”---2Cr 19:2. 

Nang maglaon, si Jehosapat ay naging kasosyo ni 
Haring Ahazias, ang kahalili ni Ahab, sa negosyong 
paggawa ng mga barko sa Ezion-geber sa Gulpo ng 
‘Aqaba. Ngunit hindi sinang-ayunan ni Jehova ang 
pakikipag-alyansang ito ukol sa paglalayag sa balak- 
yot na si Ahazias. Dahil dito, bilang katuparan ng 
hula, ang mga barko ay nagiba.---1Ha 22:48, 49; 2Cr 
20:35-37, tingnan ang AHATZIAs Blg. 1. 

Ilang panahon pagkaraan nito, sumama si Jehosa- 
pat sa kahalili ni Ahazias sa trono, si Jehoram, at 
sa hari ng Edom sa isang militar na pananalakay 
upang sugpuin ang paghihimagsik ng Moabitang si 
Haring Mesa laban sa sampung-tribong kaharian. 
Ngunit ang mga hukbo ng alyansa ay nasukol sa 
isang ilang na walang tubig. Sa gayon ay tumawag 
si Jehosapat ng isang propeta ni Jehova. Dahil la- 
mang sa pakundangan kay Jehosapat kung kaya hi- 
nanap ng propetang si Eliseo ang pagkasi ng Diyos, 
at ang sumunod niyang payo ang nagligtas sa tat- 
long hari at sa mga hukbo ng mga ito mula sa kapa- 
hamakan.---2Ha 3:4-25. 

Naging Hari si Jehoram. “Samantalang nabu- 
buhay pa si Jehosapat ibinigay niya ang pagkahari 
sa panganay niyang si Jehoram, ngunit sa iba pa ni- 
yang mga anak ay nagbigay siya ng mahahalagang 
kaloob at mga nakukutaang lunsod sa Juda. (2Ha 
8:16, 2Cr 21:3) Partikular noong pagkamatay at pag- 
kalibing ni Jehosapat sa Lunsod ni David, ang alyan- 
sa sa sambahayan ni Ahab ukol sa pag-aasawa ay 
naging kapaha-pahamak para sa kaharian ng Juda. 
Sa ilalim ng impluwensiya ni Athalia, pinanumbalik 
ni Jehoram ang idolatrosong mga gawain.-- 1Ha 
22:50, 2Cr 21:1-7, 11. 


1144 


4. Ama ng Israelitang si Haring Jehu.---2Ha 9: 
2, 14. 


JEHOSAPAT, MABABANG KAPATAGAN 
NI. Maliwanag na isang makasagisag na lugar. 
Tinawag din itong “mababang kapatagan ng pasi- 
ya.” (Joe 3:2, 14) Yamang may kaugnayan ito sa 
paglalapat ng Diyos ng kahatulan, angkop itong tu- 
kuyin bilang ang “mababang kapatagan ni Jeho- 
sapat,” sapagkat ang pangalang Jehosapat ay na- 
ngangahulugang “Si Jehova ay Hukom.” Gayundin, 
noong panahon ng paghahari ni Jehosapat, iniligtas 
ni Jehova ang Juda at Jerusalem mula sa pinagsa- 
ma-samang mga hukbo ng Ammon, Moab, at ng 
bulubunduking pook ng Seir, anupat nilito niya ang 
mga hukbo ng kaaway upang magpatayan ang mga 
it0.---2Cr 20:1-29. 

Sa makasagisag na “mababang kapatagan ni Je- 
hosapat,” hahatulan ni Jehova ng pagkapuksa ang 
mga bansa dahil sa pagmamalupit nila sa kaniyang 
bayan. Ang mababang kapatagan mismo ay magsi- 
silbing isang malaki at makasagisag na pisaan ng 
ubas kung saan dudurugin ang mga bansa na gaya 
ng mga kumpol ng ubas. Waring hindi naman ma- 
katuwiran na iugnay sa literal na Libis ng Kidron, 
Libis ng Hinom, o sa Libis ng Jezreel ang “maba- 
bang kapatagan ni Jehosapat,” gaya ng ginagawa ng 
iba. Napakaliit ng mga libis na ito para magkasiya 
roon ang “lahat” ng mga bansa.---Joe 3:1-3, 12-14, 
ihambing ang Apo 14:18-20. 


JEHOSHEBA |Si Jehova ay Sagana]. Asawa ng 
mataas na saserdoteng si Jehoiada; anak na babae 
ni Haring Jehoram ng Juda, bagaman maaaring 
hindi sa asawa nitong si Athalia. Ang kaniyang 
pangalan ay binabaybay rin na “Jehosabet.” (2Cr 
22:11) Pagkamatay ng kaniyang kapatid (o kapatid 
sa ama) na si Haring Ahazias, itinago ni Jehosheba 
ang sanggol na anak ni Ahazias na si Jehoas upang 
matakasan nito ang pagpatay ni Athalia sa mahar- 
likang mga supling. Pinanatiling nakatago nina Je- 
hoiada at Jehosheba sa kanilang silid sa templo sa 
loob ng anim na taon ang kanilang pamangkin bago 
ito inilabas ni Jehoiada upang maiproklama bilang 
hari. (2Ha 11:1-3, 2Cr 22:10-12) Sa patnubay ng 
Diyos, ang ikinilos ni Jehosheba, pati na rin ng ka- 
niyang asawa, ay nag-ingat ng maharlikang angkan 
mula kay David hanggang sa Mesiyas. 


JEHOSUA [Si Jehova ay Kaligtasan]. Anak ni 
Nun, isang Efraimita na humalili kay Moises at 
umakay sa mga Israelita patungo sa Lupang Panga- 
ko. Ang kaniyang orihinal na pangalan ay Hosea, 
ngunit tinawag siya ni Moises na Jehosua, o Josue 
(isang maikling anyo ng Jehosua).--Bil 13:8, 16; 
Deu 34:9, Jos 1:1, 2; tingnan ang Josue Blg. 1. 


1145 


JEHOVA [ang anyong causative, ang aspek- 
tong imperpektibo, ng pandiwang Heb. na ha:wah' 
(maging), nangangahulugang “Kaniyang Pinangya- 
yaring Magkagayon”]. Ang personal na pangalan 
ng Diyos. (Isa 42:8, 54:5) Bagaman tinutukoy siya 
sa Kasulatan sa pamamagitan ng naglalarawang 
mga titulo gaya ng “Diyos,” “Soberanong Pangi- 
noon,” “Maylalang,” “Ama,” “Makapangyarihan-sa- 
lahat,” at “Kataas-taasan,” lubusang nabubuod at 
naipapahayag ang kaniyang personalidad at mga 
katangian---kung sino at kung ano siya---tangi la- 
mang sa personal na pangalang ito.---Aw 83: 18. 

Tamang Bigkas sa Banal na Pangalan. Sa 
Tagalog, ang pinakakilalang bigkas sa banal na pa- 
ngalan ay “Jehova,” bagaman “Yahweh” ang mas 
gusto ng karamihan sa mga iskolar sa Hebreo. Sa pi- 
nakamatatandang manuskritong Hebreo, ang banal 
na pangalan ay masusumpungan sa anyong apat 
na katinig, karaniwang tinatawag na Tetragramma- 
ton (mula sa Griegong tetra-, nangangahulugang 
“apat,” at gram'ma, “titik”). Ang apat na titik na ito 
(isinusulat mula sa kanan pakaliwa) ay 11111? at ma- 
aaring tumbasan sa Tagalog ng transliterasyong 
YHWH (o, JHVH). 

Samakatuwid, alam natin ang mga katinig na 
Hebreo ng pangalan. Ang tanong ay, Anong mga 
patinig ang dapat ilakip sa mga katinig na iyon? No- 
ong ikalawang kalahatian lamang ng 
unang milenyo C.E. sinimulang gami- 
tin sa Hebreo ang mga tuldok-patinig. 
(Tingnan ang HEBREO, II [Titik at Su- 
lat na Hebreo].) Bukod diyan, dahil sa 
isang pamahiing relihiyoso na nagsi- 
mula maraming siglo bago nito, ang 
mga tuldok-patinig na inilagay sa mga 
manuskritong Hebreo ay hindi nakatu- 
tulong para matiyak kung aling mga 
patinig ang dapat gamitin sa banal na 
pangalan. 

Ikinubli ng pamahiin ang pa- 
ngalan. Noong panahong iyon, nag- 
karoon ng pamahiin ang mga Judio 
na hindi man lamang dapat bigkasin 
ang banal na pangalan (kinakatawa- 
nan ng Tetragrammaton). Hindi mati- 
yak kung ano ang orihinal na dahilan 
kung bakit inihinto ang paggamit sa 
pangalan. Naniniwala ang ilan na ang 
pangalan ay itinuring na napakasa- 
grado upang bigkasin ng di-sakdal na 
mga labi. Gayunman, walang katiba- 
yan sa Hebreong Kasulatan na ang 
mga tunay na lingkod ng Diyos ay 
nag-atubiling bigkasin ang kaniyang 


JEHOVA 


pangalan. Ipinakikita ng di-Biblikal na mga doku- 
mentong Hebreo, gaya ng tinatawag na Lachish 
Letters, na ang pangalan ay ginagamit sa karani- 
wang mga liham sa Palestina noong huling bahagi 
ng ikapitong siglo B.C.E. 

Sinasabi naman ng iba na ang layunin nito ay 
upang ilihim ang pangalan sa mga taong di-Judio 
dahil baka gamitin nila ito sa maling paraan. Ga- 
yunman, si Jehova mismo ang nagsabi na 'ipahaha- 
yag niya ang kaniyang pangalan sa buong lupa' 
(Exo 9:16, ihambing ang 1Cr 16:23, 24: Aw 113:3, 
Mal 1:11, 14), anupat makikilala ito maging ng kani- 
yang mga kalaban. (Isa 64:2) Sa katunayan, ang 
pangalan ay kilala at ginagamit ng mga bansang 
pagano bago ang Karaniwang Panahon at noong 
unang mga siglo ng Karaniwang Panahon. (The 
Jewish Encyclopedia, 1976, Tomo XII, p. 119) Nani- 
niwala naman ang iba na ang layunin nito ay pro- 
tektahan ang pangalan upang hindi iyon gamitin sa 
mga ritwal ng mahika. Gayunman, ito'y mahinang 
pangangatuwiran, sapagkat maliwanag na miyen- 
tras nagiging mahiwaga ang pangalan dahil sa hin- 
di paggamit niyaon, lalo namang nagiging kaakit- 
akit iyon sa mga nagsasagawa ng mahika. 

Kailan nagsimula ang ganitong pamahiin? 
Kung paanong hindi matiyak ang orihinal na dahi- 
lan o mga dahilan kung bakit inihinto ang paggamit 
sa banal na pangalan, hindi rin mati- 
yak kung kailan talaga nagsimula ang 
mapamahiing pangmalas na ito. Nani- 
niwala ang ilan na nagsimula ito pag- 
katapos ng pagkatapon sa Babilonya 
(607-537 B.C.E.). Gayunman, ang teo- 
riyang ito ay salig sa diumano'y pag- 
kaunti ng paggamit sa pangalan ng 
Diyos ng mas huling mga manunulat 
ng Hebreong Kasulatan, isang pang- 
malas na mapatutunayang hindi ma- 
katuwiran. Halimbawa, maliwanag na 
ang Malakias ay isa sa huling mga ak- 
lat ng Hebreong Kasulatan na isinulat 
(noong huling kalahatian ng ikalimang 
siglo B.C.E.), ngunit napakaraming be- 
ses na ginamit dito ang banal na pa- 
ngalan. 

Sinasabi ng maraming reperensi- 
yang akda na ang pangalan ay hindi 
na ginagamit noong mga 300 B.C.E. 


Pirasong pilak na kababasahan 
ng pangalan ng Diyos: natagpuan 
sa Jerusalem at maliwanag na 
mula noong ikapito o ikaanim 

na siglo B.C.E. 


JEHOVA 


Ang katibayan diumano para sa petsang ito ay ang 
hindi paglitaw ng Tetragrammaton (o ng trans- 
literasyon nito) sa Griegong Septuagint na salin 
ng Hebreong Kasulatan, na sinimulan noong mga 
280 B.C.E. Totoo na ang pinakakumpletong mga 
kopyang manuskrito ng Septuagint na taglay natin 
ngayon ay lubusang sumunod sa kaugaliang halin- 
han ng mga salitang Griego na Ky'rios (Panginoon) 
o Theos’ (Diyos) ang Tetragrammaton. Ngunit ang 
pangunahing mga manuskritong ito ay mula la- 
mang noong ikaapat at ikalimang siglo C.E. May 
natuklasang mas sinaunang mga kopya, bagaman 
pira-piraso na lamang, na nagpapatunay na ang ba- 
nal na pangalan ay lumilitaw sa pinakaunang mga 
kopya ng Septuagint. 

Ang isa sa mga ito ay ang pira-pirasong labi ng 
isang balumbong papiro ng isang bahagi ng Deu- 
teronomio, itinala bilang ang P. Fouad Inventory 
No. 266. (LARAWAN, Tomo 1, p. 326) Palaging gina- 
gamit dito ang Tetragrammaton, na nakasulat sa 
kuwadradong mga titik Hebreo, sa bawat paglitaw 
nito sa tekstong Hebreo na isinalin. Ang papirong 
ito, ayon sa mga iskolar, ay mula noong unang sig- 
lo B.C.E., at sa gayon ay isinulat nang apat o limang 
siglo ang kaagahan kaysa sa unang nabanggit na 
mga manuskrito.--Tingnan ang apendise ng Rbi8, 
p. 1562-1564. 


Kailan itinigil ng mga Judio 
sa pangkalahatan ang pagbigkas 
sa personal na pangalan ng Diyos? 


Samakatuwid, walang matibay na ebidensiya na 
naglaho na o hindi na ginagamit ang banal na pa- 
ngalan noong yugtong B.C.E., kahit man lamang sa 
anyong nasusulat. Waring noong unang siglo C.E. 
nagsimulang lumitaw ang katibayan ng mapama- 
hiing saloobin may kaugnayan sa pangalan. Nang 
iulat ni Josephus, isang Judiong istoryador na nag- 
mula sa isang makasaserdoteng pamilya, ang pag- 
sisiwalat ng Diyos kay Moises sa lugar ng nagnini- 
ngas na palumpong, sinabi niya: “Sa gayon ay 
isiniwalat ng Diyos sa kaniya ang Kaniyang panga- 
lan, na noon ay hindi pa naririnig ng mga tainga 
ng mga tao, at na ipinagbabawal na bigkasin ko.” 
(Jewish Antiquities, Il, 276 [xii, 4]) Gayunman, bu- 
kod sa hindi tumpak ang sinabi ni Josephus na wala 
pang nakaaalam sa banal na pangalan bago ang 
panahon ni Moises, ang pananalita niya ay malabo 
at hindi nito isinisiwalat nang malinaw kung ano 
ang pangkalahatang saloobin noong unang siglo 
tungkol sa pagbigkas o paggamit sa banal na pa- 
ngalan. 

Ang Judiong Mishnah, isang koleksiyon ng rabi- 
nikong mga turo at tradisyon, ay waring mas tuwi- 


1146 


ran hinggil sa bagay na ito. Sinasabing tinipon ito 
ng isang rabbi na kilala bilang si Juda na Prinsi- 
pe, na nabuhay noong ikalawa at ikatlong sig- 
lo C.E. Ang ilan sa materyal ng Mishnah ay mali- 
naw na nauugnay sa mga pangyayari bago ang 
pagkawasak ng Jerusalem at ng templo nito noong 
70 C.E. Ngunit tungkol sa Mishnah, isang isko- 
lar ang nagsabi: “Napakahirap pagpasiyahan kung 
ano talaga ang kahalagahan sa ulat ng kasaysayan 
ng anumang tradisyon na nakatala sa Mishnah. 
Ang paglipas ng panahon na maaaring nagpalabo 
o pumilipit sa mga alaala tungkol sa mga pana- 
hong lubhang naiiba, ang pulitikal na mga kaligali- 
gan, mga pagbabago, at mga kalituhan na resulta 
ng dalawang rebelyon at dalawang panlulupig ng 
mga Romano, ang mga pamantayang itinaguyod 
ng partidong Pariseo (na ang mga opinyon ay iniu- 
ulat ng Mishnah) na hindi kaayon niyaong sa parti- 
dong Saduceo . . .--ito ay mga salik na dapat 
isaalang-alang sa pagtaya sa kaurian ng mga pana- 
nalita sa Mishnah. Bukod diyan, ang marami sa ni- 
lalaman ng Mishnah ay para lamang sa larangan 
ng akademikong talakayan, anupat (tila) hindi ito 
gaanong nag-aangkin na nag-uulat ito ng mga kau- 
galian may kaugnayan sa kasaysayan.” (The Mish- 
nah, isinalin ni H. Danby, London, 1954, p. xiv, xv) 
Ang ilan sa mga tradisyon ng Mishnah may kina- 
laman sa pagbigkas sa banal na pangalan ay gaya 
ng sumusunod: 

May kaugnayan sa taunang Araw ng Pagbaba- 
yad-Sala, ang salin ni Danby sa Mishnah ay nagsa- 
sabi: “At kapag narinig ng mga saserdote at ng ta- 
ong-bayan na nakatayo sa Looban ng Templo ang 
Binigkas na Pangalan mula sa bibig ng Mataas na 
Saserdote, nakagawian nilang lumuhod at yumukod 
at sumubsob sa kanilang mukha at magsabi, 'Pag- 
palain nawa ang pangalan ng kaluwalhatian ng ka- 
niyang kaharian magpakailan-kailanman!'” (Yoma 
6:2) Tungkol sa pang-araw-araw na mga pagpapa- 
lang binibigkas ng mga saserdote, ang Sotah 7:6 ay 
nagsasabi: “Sa Templo, binibigkas nila ang Pangalan 
gaya ng pagkakasulat dito, ngunit sa mga probinsi- 
ya naman, sa pamamagitan ng isang salitang iniha- 
lili.” Sinasabi ng Sanhedrin 7:5 na ang isang mamu- 
musong ay hindi nagkasala “malibang binigkas niya 
ang Pangalan,' at na sa paglilitis may kinalaman sa 
paratang na pamumusong, isang pangalang pang- 
halili ang gagamitin hanggang sa marinig ang lahat 
ng ebidensiya, pagkatapos, ang pangunahing saksi 
ay tatanungin nang sarilinan upang ‘tuwirang sabi- 
hin kung ano ang narinig niya, anupat maipapala- 
gay na gagamitin niya ang banal na pangalan. Ang 
Sanhedrin 10:1, sa pagtatala sa mga “walang baha- 
gi sa sanlibutang darating,” ay naglalahad: “Sinasa- 
bi ni Abba Saul: Pati siya na bumibigkas sa Panga- 
lan gamit ang wastong mga titik nito.” Gayunman, 


AN ABT PAY 
Jina gA ANS aom 


paa! 


Ilang bahagi ng Mga Awit, mula sa Dead 
Sea Scroll. Paulit-ulit na lumilitaw rito ang 
Tetragrammaton sa naiibang sinaunang 
mga titik Hebreo 


sa kabila ng negatibong mga pangmalas na ito, ma- 
susumpungan din sa unang seksiyon ng Mishnah 
ang positibong utos na “dapat batiin ng isang tao 
ang kaniyang kapuwa sa pamamagitan ng [pagga- 
mit ng] Pangalan [ng Diyos],” pagkatapos ay bi- 
nanggit ang halimbawa ni Boaz (Ru 2:4).---Berakhot 
9:5. 

Kung paniniwalaan natin ang mga ito, maaaring 
isinisiwalat ng tradisyonal na mga pangmalas na ito 
na nagkaroon ng pamahiing iwasan ang paggamit 
ng banal na pangalan ilang panahon bago wasakin 
ang templo ng Jerusalem noong 70 C.E. Magka- 
gayunman, mga saserdote ang pangunahin nang 
tuwirang tinutukoy na gumagamit ng pangalang 
panghalili kapalit ng banal na pangalan, at nangya- 
yari lamang iyan sa mga probinsiya. Karagdagan 
pa, kuwestiyunable ang kahalagahan sa ulat ng ka- 
saysayan ng mga tradisyon ng Mishnah, gaya ng 
nakita na natin. 

Samakatuwid, walang matibay na saligan upang 
magtakda ng panahong mas maaga kaysa sa una at 
ikalawang siglo C.E. para sa pag-unlad ng mapama- 
hiing pangmalas na nagsasabing dapat ihinto ang 
paggamit sa banal na pangalan. Gayunman, tala- 
gang dumating ang panahon na kapag ang isang 
Judio ay nagbabasa ng Hebreong Kasulatan sa ori- 
hinal na wika, hinahalinhan niya ng ’Adhonai’ (So- 
beranong Panginoon) o 'Elohim” (Diyos) ang banal 


JEHOVA 


na pangalan na kinakatawanan ng Tetragrammaton 
sa halip na bigkasin iyon. Kaayon nito, nang simu- 
lan ang paglalagay ng mga tuldok-patinig noong 
ikalawang kalahatian ng unang milenyo C.E., inila- 
kip ng mga tagakopyang Judio sa Tetragrammaton 
ang mga tuldok-patinig ng alinman sa 'Adho-nai” 
o “Elohim, maliwanag na upang ihudyat sa mam- 
babasa na sambitin ang mga salitang iyon sa halip 
na bigkasin ang banal na pangalan. Sabihin pa, 
kung ang mas huling mga kopya ng Griegong Sep- 
tuagint na salin ng Hebreong Kasulatan ang gaga- 
mitin, makikita ng mambabasa na ang lahat ng Tet- 
ragrammaton ay pinalitan na ng Kyri'os at Theos’. 
--Tingnan ang PANGINOON. 

Ang mga salin sa ibang mga wika, gaya ng Latin 
na Vulgate, ay sumunod sa halimbawa ng mas hu- 
ling mga kopyang ito ng Griegong Septuagint. Da- 
hil dito, ang Katolikong Douay Version (ng 1609- 
1610) sa Ingles, na ibinatay sa Latin na Vulgate, ay 
hindi kababasahan ng banal na pangalan, samanta- 
lang ang King James Version (1611) naman ay gu- 
magamit ng PANGINOON o Diyos (sa malalaking titik 
at pinaliit na malalaking titik) upang kumatawan sa 
Tetragrammaton sa Hebreong Kasulatan, maliban 
sa apat na paglitaw nito. 


Ano ang wastong bigkas 
sa pangalan ng Diyos? 


Noong ikalawang kalahatian ng unang milen- 
yo C.E., pinasimulan ng mga Judiong iskolar ang 
isang sistema ng paglalagay ng mga tuldok sa 


JEHOVA 


tekstong Hebreo na puro katinig upang kumatawan 
sa di-isinusulat na mga patinig. Ngunit pagdating sa 
pangalan ng Diyos, sa halip na ilakip ang wastong 
mga marka ng patinig para rito, ibang mga mar- 
ka ng patinig ang inilagay nila upang ipaalaala sa 
mambabasa na ang dapat niyang sabihin ay 'Adho- 
nai” (nangangahulugang “Soberanong Panginoon") 
o ’Elo:him’ (nangangahulugang “Diyos”). 

Sa Codex Leningrad B 194, ng ika-11 siglo C.E., 
ang Tetragrammaton ay nilagyan ng mga tuldok- 
patinig upang basahin ito bilang Yehwah', Yehwih”, 
at Yeho-wah!. Sa edisyon naman ni Ginsburg ng 
tekstong Masoretiko, ang banal na pangalan ay ni- 
lagyan ng mga tuldok-patinig upang basahin bilang 
Yeho wah. (Gen 3:14, tlb sa Rbi8) Karaniwan nang 
pinapaboran ng mga iskolar sa Hebreo ang “Yah- 
weh” bilang ang pinakaposibleng bigkas. Itinata- 
wag-pansin nila na ang pinaikling anyo ng panga- 
lan ay Yah (Jah naman sa anyong Latin), gaya sa 
Awit 89:8 at sa pananalitang Ha-lelu-Yah' (nanga- 
ngahulugang “Purihin ninyo si Jah!"). (Aw 104:35, 
150:1, 6) Bukod diyan, ang mga anyong Yehoh', Yoh, 
Yah, at Ya'hu, na matatagpuan sa Hebreong baybay 
ng mga pangalang Jehosapat, Josapat, Sepatias, at 
iba pa, ay pawang mahahalaw sa Yahweh. Waring 
ganito rin ang ipinahihiwatig ng mga transliteras- 
yong Griego na itinumbas ng sinaunang mga ma- 
nunulat na Kristiyano sa banal na pangalan, anupat 
gumamit sila ng mga baybay na gaya ng Ia-be' at 
Laou-e, na katunog ng Yahweh kung bibigkasin sa 
Griego. Gayunman, hindi lubusang nagkakaisa ang 
mga iskolar sa bagay na ito, anupat ang ilan ay pa- 
bor sa iba pang mga bigkas, gaya ng “Yahuwa,” “Ya- 
huah,” o “Yehuah.” 

Yamang hindi na posibleng matiyak ngayon kung 
ano ang bigkas sa pangalan, waring wala namang 
dahilan upang ihinto ang paggamit sa Tagalog ng 
kilalang-kilalang anyo na “Jehova” at sa halip ay gu- 
mamit ng iba pang iminumungkahing bigkas. Kung 
susundin ang gayong pagbabago, dapat din itong 
gawin sa napakaraming iba pang pangalan sa Kasu- 
latan at baguhin ang baybay at bigkas ng mga ito: 
ang Jeremias ay magiging Yir:meyah’, ang Isaias ay 
magiging Yesha'ya'hu, at ang Jesus ay magiging 
Yehohsshu'a' (gaya sa Hebreo) o Iesous’ (gaya sa 
Griego). Ang layunin ng mga salita ay magtawid ng 
mga kaisipan, sa Tagalog, ipinakikilala ng panga- 
lang Jehova ang tunay na Diyos, anupat sa ngayon 
ay mas lubusan nitong naitatawid ang kaisipang 
iyon kaysa sa alinman sa mga iminumungkahing 
panghalili. 

Kahalagahan ng Pangalan ng Diyos. Itinata- 
guyod ng maraming makabagong iskolar at taga- 
pagsalin ng Bibliya ang pagsunod sa tradisyon na 
alisin ang natatanging pangalan ng Diyos. Bukod 


1148 


sa iginigiit nila na makatuwirang alisin ito dahil hin- 
di matiyak ang bigkas nito, sinasabi rin nila na da- 
hil ang tunay na Diyos ay kataas-taasan at natata- 
ngi, hindi na niya kailangang magkaroon ng isang 
partikular na pangalan. Ang gayong pangmalas ay 
hindi sinusuportahan ng kinasihang Kasulatan, ka- 
puwa ng mga aklat bago ang panahong Kristiyano 
o ng mga aklat ng Kristiyanong Griegong Kasula- 
tan. 

Sa tekstong Hebreo ng Biblia Hebraica at Biblia 
Hebraica Stuttgartensia, ang Tetragrammaton ay 
lumilitaw nang 6,828 beses. Ang Hebreong Kasula- 
tan naman ng Bagong Sanlibutang Salin ay kababa- 
sahan ng banal na pangalan nang 6,979 na beses, 
sapagkat isinaalang-alang ng mga tagapagsalin na 
ang banal na pangalan ay hinalinhan ng mga eskri- 
ba ng 'Adhonai' o 'Elohim' sa ilang dako. (Tingnan 
ang apendise ng Rbi8, p. 1561, 1562.) Pinatototoha- 
nan ng mismong dami ng paglitaw ng pangalan na 
ito'y mahalaga sa Awtor ng Bibliya, na siyang nag- 
tataglay ng pangalang iyon. Ginagamit iyon sa bu- 
ong Kasulatan nang mas maraming beses kaysa sa 
alinman sa mga titulong ikinapit sa kaniya, gaya ng 
“Soberanong Panginoon” o “Diyos.” 

Kapansin-pansin din ang importansiyang ibinibi- 
gay ng Hebreong Kasulatan at ng mga taong Semi- 
tiko sa mga pangalan. Sinabi ni Propesor G. T. Man- 
ley: “Isinisiwalat ng pagsusuri sa salitang ‘pangalan’ 
sa L[umang] T[ipan] na napakahalaga nito sa Heb- 
reo. Ang pangalan ay hindi lamang isang katawa- 
gan, kundi tumutukoy rin sa tunay na personalidad 
niyaong nagtataglay nito. . . . Kapag inilagay ng 
isang tao ang kaniyang “pangalan sa isang bagay 
o sa ibang tao, ang huling nabanggit ay sumasai- 
lalim sa kaniyang impluwensiya at proteksiyon.” 
--New Bible Dictionary, inedit ni J. D. Douglas, 
1985, p. 430; ihambing ang Everyman's Talmud, ni 
A. Cohen, 1949, p. 24: Gen 27:36: 1Sa 25:25; Aw 
20:1, Kaw 22:1, tingnan ang PANGALAN. 

Ang “Diyos” at “Ama” ay hindi natatangi. 
Ang titulong “Diyos” ay hindi personal ni natatangi 
(kahit ang sariling tiyan ng isa ay maaari niyang 
gawing diyos, Fil 3:19). Sa Hebreong Kasulatan, ang 
salita ('Elohim') na ikinakapit kay Jehova, ang tu- 
nay na Diyos, ay ikinakapit din sa huwad na mga 
diyos, gaya ng diyos ng mga Filisteo na si Dagon 
(Huk 16:23, 24: 1Sa 5:7) at diyos ng mga Asiryano 
na si Nisroc. (2Ha 19:37) Maliwanag na kung basta 
sasabihin ng isang Hebreo sa isang Filisteo o isang 
Asiryano na sinasamba niya ang “Diyos ['Elo-him'],” 
hindi sapat iyon upang matukoy ang Persona na ka- 
niyang sinasamba. 

Sa mga artikulo nito tungkol sa pangalang Jehova, 
buong-linaw na inilarawan ng The Imperial Bible- 
Dictionary ang pagkakaiba ng 'Elo-him' (Diyos) at ng 


1149 


Jehova. Tungkol sa pangalang Jehova, sinabi nito: 
“Sa lahat ng dako ay isa itong pangalang pantangi, 
tumutukoy sa Diyos na persona at sa kaniya la- 
mang, samantalang ang Elohim naman ay higit na 
nagpapahiwatig ng pangngalang pambalana, anu- 
pat totoo na kadalasan ay tumutukoy ito sa Kataas- 
taasan, ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon. ... 
Ang isang Hebreo ay maaaring magsabing ang Elo- 
him, ang tunay na Diyos, bilang naiiba sa lahat ng 
huwad na diyos, ngunit hindi niya kailanman sasa- 
bihing ang Jehova, sapagkat ang Jehova ay siyang 
pangalan ng tunay na Diyos. Paulit-ulit niyang sina- 
sabi na aking Diyos ... ; ngunit kailanman ay hindi 
aking Jehova, sapagkat kapag sinasabi niyang aking 
Diyos, ang ibig niyang sabihin ay si Jehova. Tinutu- 
koy niya ang Diyos ng Israel, ngunit hindi kailan- 
man ang Jehova ng Israel, sapagkat wala nang 
ibang Jehova. Tinutukoy niya ang buhay na Diyos, 
ngunit hindi kailanman ang buhay na Jehova, sa- 
pagkat imposible niyang isipin na hindi buhay si Je- 
hova."---Inedit ni P. Fairbairn, London, 1874, Tomo I, 
p. 856. 

Totoo rin ito tungkol sa terminong Griego para sa 
Diyos, ang Theos’. Ikinakapit ito noon kapuwa sa tu- 
nay na Diyos at sa mga paganong diyos gaya nina 
Zeus at Hermes (Jupiter at Mercury ng mga Roma- 
no). (Ihambing ang Gaw 14:11-15.) Inihaharap ni 
Pablo sa 1 Corinto 8:4-6 ang tunay na situwasyon: 
“Sapagkat bagaman may mga tinatawag na ‘mga 
diyos, maging sa langit man o sa lupa, kung paa- 
nong maraming ‘mga diyos' at maraming ‘mga pa- 
nginoon,' sa atin nga ay may iisang Diyos ang Ama, 
na pinagmulan ng lahat ng bagay, at tayo ay para sa 
kaniya.” Ang paniniwala sa maraming diyos, na 
siyang dahilan kung bakit mahalagang ipakita ang 
kaibahan ng tunay na Diyos, ay nagpapatuloy ma- 
ging sa ika-21 siglong ito. 

Ang pagtukoy ni Pablo sa “Diyos ang Ama” ay 
hindi nangangahulugang “Ama” ang pangalan ng 
tunay na Diyos, sapagkat ang katawagang “ama” ay 
kumakapit din sa bawat magulang na taong lalaki 
at naglalarawan sa mga lalaking nasa iba pang mga 
ugnayan. (Ro 4:11, 16; 1Co 4:15) Ang Mesiyas ay bi- 
nigyan ng titulong “Walang-hanggang Ama.” (Isa 
9:6) Tinawag ni Jesus si Satanas na “ama” ng ilang 
mapamaslang na mananalansang. (Ju 8:44) Ikina- 
pit din ang terminong ito sa mga diyos ng mga 
bansa, anupat ang Griegong diyos na si Zeus ay ini- 
lalarawan sa mga tula ni Homer bilang ang daki- 
lang amang diyos. Ipinakikita ng maraming teksto 
na ang “Diyos ang Ama” ay may pangalang naiiba 
sa pangalan ng kaniyang Anak. (Mat 28:19; Apo 
3:12; 14:1) Alam ni Pablo ang personal na pangalan 
ng Diyos, na Jehova, gaya ng matatagpuan sa ulat 
ng paglalang sa Genesis, na sinipi ni Pablo sa kani- 


JEHOVA 


yang mga isinulat. Ipinakikita ng pangalang iyon, 
na Jehova, na ang “Diyos ang Ama” ay natatangi 
(ihambing ang Isa 64:8), sa gayon ay hinahadla- 
ngan ang anumang pagsisikap na isanib o ilakip 
ang kaniyang pagkakakilanlan at persona sa si- 
numan na maaaring tukuyin ng titulong “diyos” 
o “ama.” 

Hindi lamang diyos ng isang tribo. Si Jeho- 
va ay tinatawag na “Diyos ng Israel" at ‘Diyos ng ka- 
nilang mga ninuno.’ (1Cr 17:24; Exo 3:16) Gayun- 
man, ang Matalik na kaugnayang ito sa mga Hebreo 
at sa bansang Israelita ay hindi dahilan upang itu- 
ring na ang banal na pangalan ay tumutukoy la- 
mang sa diyos ng isang tribo, gaya ng ginagawa ng 
ilan. Sumulat ang Kristiyanong apostol na si Pablo: 
“Siya ba ay Diyos ng mga Judio lamang? Hindi ba 
gayundin siya sa mga tao ng mga bansa? Oo, sa 
mga tao rin ng mga bansa.” (Ro 3:29) Si Jehova ay 
hindi lamang “Diyos ng buong lupa” (Isa 54:5) kun- 
di siya rin ang Diyos ng sansinukob, “ang Maylikha 
ng langit at lupa.” (Aw 124:8) Ang tipan ni Jehova 
kay Abraham, halos 2,000 taon bago ang panahon 
ni Pablo, ay nangako ng mga pagpapala para sa mga 
tao ng lahat ng mga bansa, na nagpapakitang inte- 
resado ang Diyos sa buong sangkatauhan.—Gen 
12:1-3; ihambing ang Gaw 10:34, 35; 11:18. 

Nang bandang huli, itinakwil ng Diyos na Jehova 
ang di-tapat na bansang Israel sa laman. Ngunit ang 
kaniyang pangalan ay nanatili sa gitna ng bagong 
bansa ng espirituwal na Israel, ang kongregasyong 
Kristiyano, kahit noong tanggapin sa bagong ban- 
sang iyon bilang miyembro ang mga di-Judio. Kaya 
sa isang kapulungang Kristiyano sa Jerusalem, sina- 
bi ng alagad na si Santiago na “ibinaling ng Diyos 
ang kaniyang pansin sa mga bansa [na di-Judio] 
upang kumuha mula sa kanila ng isang bayan ukol 
sa kaniyang pangalan.” Bilang patotoo na dati na 
itong inihula, sinipi ni Santiago ang isang hula sa 
aklat ng Amos kung saan lumilitaw ang pangalan ni 
Jehova.--Gaw 15:2, 12-14, Am 9:11, 12. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan. Kung 
isasaalang-alang ang katibayang ito, nakapagtataka 
na ang banal na pangalan, sa kumpletong anyo nito, 
ay hindi matatagpuan sa umiiral na mga kopyang 
manuskrito ng orihinal na teksto ng Kristiyanong 
Griegong Kasulatan. Dahil dito, hindi rin masusum- 
pungan ang pangalan sa maraming salin ng tinata- 
wag na Bagong Tipan. Gayunman, ang pinaikling 
anyo ng pangalan ay lumilitaw sa mga saling ito sa 
Apocalipsis 19:1, 3, 4, 6, sa pananalitang “Alleluia” 
o “Hallelujah” (KJ, Dy, JB, AS, RS). Doon, sa pana- 
wagan ng mga espiritung anak ng Diyos na “Puri- 
hin ninyo si Jah!” (NW), ipinakikitang hindi pa lipas 
ang banal na pangalan, ito ay napakahalaga pa rin 
gaya noong yugto bago ang panahong Kristiyano. 


JEHOVA 


Kung gayon, bakit wala sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan ang kumpletong pangalan? 


Bakit wala ang kumpletong banal 
na pangalan sa alinmang sinaunang 
manuskrito ng Kristiyanong Griegong 
Kasulatan na taglay natin? 


Matagal nang ipinangangatuwiran ng ilan na ang 
kinasihang mga manunulat ng Kristiyanong Grie- 
gong Kasulatan ay sumipi mula sa Hebreong Ka- 
sulatan ng Septuagint, at na yamang hinalinhan 
ng bersiyong ito ng Kyrios o Theos’ ang Tetra- 
grammaton, hindi ginamit ng mga manunulat na 
iyon ang pangalang Jehova. Gaya ng naipakita na, 
hindi na katanggap-tanggap ang argumentong ito. 
Upang ipakita na talagang masusumpungan sa pi- 
nakamatatandang pira-piraso ng Griegong Septua- 
gint ang banal na pangalan sa anyong Hebreo nito, 
sinabi ni Dr. P. Kahle: “Alam na natin ngayon na 
ang Griegong teksto ng Bibliya [ang Septuagint], na 
isinulat ng mga Judio para sa mga Judio ay hindi 
nagsalin ng Banal na pangalan sa pamamagitan ng 
kyrios, kundi ang Tetragrammaton na isinulat ga- 
mit ang mga titik na Hebreo o Griego ay pinanatili 
sa gayong MSS [mga manuskrito]. Ang mga Kristi- 
yano ang naghalili ng kyrios para sa Tetragramma- 
ton, noong hindi na maintindihan ang banal na pa- 
ngalan na nakasulat sa mga titik Hebreo.” (The 
Cairo Geniza, Oxford, 1959, p. 222) Kailan naganap 
ang pagbabagong ito sa mga saling Griego ng Heb- 
reong Kasulatan? 

Maliwanag na naganap ito noong mga siglo pag- 
kamatay ni Jesus at ng kaniyang mga apostol. Sa 
bersiyong Griego ni Aquila, na mula noong ikala- 
wang siglo C.E., lumilitaw pa rin ang Tetragramma- 
ton sa mga titik Hebreo. Noong mga 245 C.E., inila- 
bas ng kilalang iskolar na si Origen ang kaniyang 
Hexapla, isang reproduksiyon ng kinasihang Heb- 
reong Kasulatan na may anim na tudling: (1) ang 
orihinal na Hebreo at Aramaiko nito, lakip ang 
(2) isang transliterasyon sa Griego, at ang mga ber- 
siyong Griego (3) ni Aquila, (4) ni Symmachus, 
(5) ng Septuagint, at (6) ni Theodotion. Salig sa ebi- 
densiya mula sa pira-pirasong mga kopya na natuk- 
lasan, sinabi ni Propesor W. G. Waddell: “Sa Hexapla 
ni Origen .. . ang mga bersiyong Griego ni Aquila, 
ni Symmachus, at ng LXX [Septuagint] ay pawang 
nagtala sa JHWH bilang MINI, sa ikalawang tud- 
ling ng Hexapla, ang Tetragrammaton ay nakasulat 
sa mga titik Hebreo.” (The Journal of Theological 
Studies, Oxford, Tomo XIV, 1944, p. 158, 159) Nani- 
niwala naman ang iba na ang orihinal na teksto ng 
Hexapla ni Origen ay gumamit ng mga titik Hebreo 
para sa Tetragrammaton sa lahat ng tudling nito. Sa 


1150 


komento ni Origen tungkol sa Awit 2:2, sinabi niya 
mismo na “sa pinakatumpak na mga manuskrito, 
ANG PANGALAN ay lumilitaw sa mga titik Hebreo, 
ngunit hindi sa [mga titik] Hebreo sa ngayon kundi 
sa pinakasinaunang mga titik.”---Patrologia Graeca, 
Paris, 1862, Tomo XII, tud. 1104. 

Kahit noong ikaapat na siglo C.E., sinabi ni Je- 
rome, ang tagapagsalin ng Latin na Vulgate, sa 
kaniyang prologo sa mga aklat ng Mga Samuel 
at Mga Hari: “At matatagpuan natin ang panga- 
lan ng Diyos, ang Tetragrammaton [samakatuwid 
nga, MTT], sa ilang tomong Griego maging hang- 
gang sa araw na ito anupat nakasulat iyon sa si- 
naunang mga titik.” Sa isang liham na isinulat sa 
Roma noong 384 C.E., sinabi ni Jerome: “Ang 
ikasiyam [na pangalan ng Diyos] ay ang Tetra- 
grammaton, na itinuring nilang [a:nek:pho'ne-ton|, 
samakatuwid nga, hindi dapat bigkasin, at isinu- 
sulat iyon sa ganitong mga titik, lod, He, Vau, He. 
Ang ilang ignorante, dahil sa pagkakahawig ng 
mga titik, kapag nasusumpungan nila iyon sa 
mga aklat na Griego, ay nahirating basahin iyon 
na INI [mga titik Griego na katumbas ng mga ti- 
tik Romano na PIPI].”---Papyrus Grecs Bibliques, ni 
F. Dunand, Cairo, 1966, p. 47, tlb. 4. 

Samakatuwid, ang diumano'y mga Kristiyano na 
“naghalili ng kyrios para sa Tetragrammaton” sa 
mga kopya ng Septuagint ay hindi ang unang mga 
alagad ni Jesus. Sila ay mga taong nabuhay noong 
mas huling mga siglo, nang tuluyan nang lumaga- 
nap ang inihulang apostasya at mapasama na nito 
ang kadalisayan ng mga turong Kristiyano.---2Te 
2:3; 1Ti 4:1. 

Ginamit ni Jesus at ng mga alagad. Kaya 
naman noong mga araw ni Jesus at ng kaniyang 
mga alagad, ang banal na pangalan ay talagang lu- 
militaw sa mga kopya ng Kasulatan, kapuwa sa mga 
manuskritong Hebreo at mga manuskritong Griego. 
Ginamit ba ni Jesus at ng kaniyang mga alagad ang 
banal na pangalan sa pagsasalita at sa pagsulat? 
Kung isasaalang-alang ang paghatol ni Jesus sa 
mga tradisyong Pariseo (Mat 15:1-9), hindi makatu- 
wirang ipalagay na magpapaimpluwensiya si Jesus 
at ang kaniyang mga alagad sa mga ideyang Pari- 
seo (gaya niyaong mga nakasulat sa Mishnah) hing- 
gil sa bagay na ito. Ang mismong pangalan ni Jesus 
ay nangangahulugang “Si Jehova ay Kaligtasan.” Si- 
nabi niya: “Ako ay pumarito sa pangalan ng aking 
Ama” (Ju 5:43): tinuruan niya ang kaniyang mga 
tagasunod na manalangin: “Ama namin na nasa la- 
ngit, pakabanalin nawa ang iyong pangalan” (Mat 
6:9): sinabi niyang ang kaniyang mga gawa ay gi- 
nawa “sa pangalan ng aking Ama” (Ju 10:25), at, 
habang nananalangin noong gabi bago siya mama- 
tay, sinabi niya na inihayag niya ang pangalan ng 


1151 


kaniyang Ama sa kaniyang mga alagad at hiniling 
niya, “Amang Banal, bantayan mo sila dahil sa 
iyong sariling pangalan” (Ju 17:6, 11, 12, 26). Kung 
isasaalang-alang ang lahat ng ito, kapag sumisipi si 
Jesus sa Hebreong Kasulatan o bumabasa mula sa 
mga iyon, tiyak na ginamit niya ang banal na pa- 
ngalang Jehova. (Ihambing ang Mat 4:4, 7, 10 sa 
Deu 8:3, 6:16: 6:13, gayundin ang Mat 22:37 sa Deu 
6:5: at ang Mat 22:44 sa Aw 110:1: gayundin ang 
Luc 4:16-21 sa Isa 61:1, 2.) Dahil dito, makatuwiran 
lamang na susundin ng mga alagad ni Jesus, pati 
na ng kinasihang mga manunulat ng Kristiyanong 


Ilan lamang sa maraming salin ng 
Kristiyanong Griegong Kasulatan na 
gumamit sa banal na pangalan 


JEHOVA 


Griegong Kasulatan, ang halimbawa niya sa bagay 
na ito. 

Ngunit bakit wala ang pangalan sa umiiral na 
mga manuskrito ng Kristiyanong Griegong Kasula- 
tan o sa tinatawag na Bagong Tipan? Maliwanag na 
ito'y dahil nang panahong gawin ang mga kopyang 
iyon (mula noong ikatlong siglo C.E.), nabago na 
ang orihinal na teksto ng mga isinulat ng mga apos- 
tol at mga alagad. Kaya tiyak na inihalili ng mas hu- 
ling mga tagakopya ang Kyri'os at Theos' sa banal 
na pangalang nasa anyong Tetragrammaton. (LARA- 
WAN, Tomo 1, p. 324) Ipinakikita ng mga ebidensiya 


Congo mn NG by y7 


wuthogkabunoooafh ut may nt, kah onkatog- 
ig tuminctbamwog wutiuhqunafh wucch 
mehtugqut, kal uppunamuiukquodtduonao- 


alh inay ut. 


NA Ng oTa ON 3 
gmn" 


' 
r : 


9 Kah modtaanukeg negonfhácheg, kak 


alukauon heg wuttauatonkquiluog,kah nw- 
waog, Hofauna wunnaumonuh David, ona- 
numay noh paoat ut coweluonganit Jehovah, 


Hofanna quanunkqullit. 


Novum Testamentum Domini Nostri 
Iesu Christi, isinalin ni Elias Hutter 
(seksiyong Hebreo), inilathala sa 
Nuremburg, 1599, Efeso 5:17 


io Kah d paont Jerufalem, wame otan 


wogkonanatamwog, uowaog howan yeu: ` 


et Kah monacheg noowsog, yeuch ji 


din die Romer XV 


quofhodtumwaen, wutch Nazareth ut sy Soblicder fingen; und an cincm andern Ore 
5 s Freuct cuch ihe Nationen mit dem Volte 
1 Jehovahs! Lobet den Herrn alle Heyden, vreiz 
s fet ihn ale Völler!“ Und in cince Stelle 
Defajas: ,, Aus Ffai wird ein Zweig aufibrofz 
s9 fen, und cin Behercfeher der Nationen hers 
» ommen, dem fie fic) anvertrauen werden,” 
Der Gott, auf den wir hoffen, crfinlfe cuch 
mit Freude und Gleichgefinntheit, aufrağ euere 
Hofmmg durch die Kraft des heiligen Geiftes 
immer ftåréer und vollfommner werde. 
Sämtliche Schriften des Neuen Testaments, 


isinalin ni Johann Jakob Stolz ( Aleman); 
inilathala sa Zurich; 1781-1782; Roma 15:11 


The New Testament of Our Lord and Saviour 
Jesus Christ, isinalin ni John Eliot (wikang 
Massachuset); inilathala sa Cambridge, 
Mass., 1661: Mateo 21:9 


29. Jesus answered him, Verily the first is, Hear, 
“O Israel, Jehovah our God is one Lord: 

30. And thou shalt love Jehovah thy God with 
all thy heart, and with all thy soul, and with all thy 
mind, and with all thy strength : 

An English Version of the New Testament... 
From the Text of the Vatican Manuscript, ni 


Herman Heinfetter: inilathala sa London, 
1864: Marcos 12:29, 30 


JEHOVA 


na ganito mismo ang ginawa sa mas huling mga 
kopya ng saling Septuagint ng Hebreong Kasulatan. 

Pagsasauli ng banal na pangalan sa mga sa- 
lin. Palibhasa'y kinikilala ng ilang tagapagsalin 
na malamang na ganito nga ang nangyari, inilakip 
nila ang pangalang Jehova sa kanilang mga salin ng 
Kristiyanong Griegong Kasulatan. Ang The Em- 
phatic Diaglott, isang salin ni Benjamin Wilson no- 
ong ika-19 na siglo, ay maraming beses na kababa- 
sahan ng pangalang Jehova, partikular na sa mga 
sinipi ng mga manunulat na Kristiyano mula sa 
Hebreong Kasulatan. Ngunit noon pa mang 1533, 
sa salin ni Anton Margaritha, ang Tetragrammaton 
ay nagsimula nang lumitaw sa mga salin ng Kristi- 
yanong Kasulatan tungo sa Hebreo. Nang maglaon, 
sa maraming katulad na salin tungo sa Hebreo, gi- 
namit ng mga tagapagsalin ang Tetragrammaton sa 
mga dako na doo'y sinipi ng kinasihang manunulat 
ang isang talata ng Hebreong Kasulatan na kababa- 
sahan ng banal na pangalan. 

Hinggil sa pagiging wasto ng pamamaraang ito, 
pansinin ang sumusunod na pananalita ni R. B. Gir- 
dlestone, ang yumaong prinsipal ng Wycliffe Hall, 
Oxford. Sinabi niya ito bago nagkaroon ng ebidensi- 
ya mula sa mga manuskrito na nagpapakitang ang 
Griegong Septuagint ay dating kababasahan ng pa- 
ngalang Jehova. Ang sabi niya: “Kung pinanatili ng 
bersiyong [Septuagint na] iyon ang salita [na Jeho- 
va], o kung gumamit man lamang iyon ng isang sa- 
litang Griego para sa Jehova at iba naman para sa 
Adonai, tiyak na ang gayong paggamit ay panana- 
tilihin sa mga diskurso at mga argumento ng B. T. 
Kaya naman nang sipiin ng ating Panginoon ang 
ika-110 Awit, sa halip na sabihing, “Sinabi ng Pangi- 
noon sa aking Panginoon, maaaring sinabi niya, 'Si- 
nabi ni Jehova sa Adoni.”” 

Batay sa mismong saligang ito (na ipinakikita 
ngayon ng ebidensiya bilang totoo), idinagdag niya: 
“Ipalagay nang isinasalin ng isang Kristiyanong is- 
kolar ang Griegong Tipan tungo sa Hebreo, kakaila- 
nganin niyang pag-isipan, tuwing lilitaw ang sa- 
litang Kbps, kung may anumang indikasyon sa 
konteksto na nagpapahiwatig sa tunay na katumbas 
niyaon sa Hebreo, at ito ang suliraning babangon sa 
pagsasalin sa B. T. tungo sa lahat ng wika kung ang 
titulong Jehova ay pinanatili sa [saling Septuagint 
ng] M. T. Sa maraming talata, ang Hebreong Kasu- 
latan ay maaaring magsilbing giya: sa gayon, saan- 
man lumilitaw ang pananalitang 'ang anghel ng Pa- 
nginoon,' alam natin na ang salitang Panginoon ay 
kumakatawan sa Jehova, gayundin ang magiging 
konklusyon may kinalaman sa pananalitang 'ang sa- 
lita ng Panginoon,’ kung susundin ang saligang ini- 
latag ng M. T.: gayundin sa kaso ng titulong “ang 
Panginoon ng mga Hukbo.’ Sa kabaligtaran, saan- 


1152 


man lumilitaw ang pananalitang ‘Aking Panginoon’ 
o “Ating Panginoon, dapat nating malaman na hin- 
di katanggap-tanggap ang salitang Jehova, at Ado- 
nai o Adoni ang dapat gamitin.” (Synonyms of the 
Old Testament, 1897, p. 43) Gayong saligan ang gi- 
namit ng nabanggit na mga salin ng Griegong Ka- 
sulatan na kababasahan ng pangalang Jehova. 

Gayunman, namumukod-tangi sa bagay na ito 
ang Bagong Sanlibutang Salin, na ginagamit sa bu- 
ong akdang ito, kung saan ang banal na pangalan sa 
anyong “Jehova” ay lumilitaw nang 237 beses sa 
Kristiyanong Griegong Kasulatan. Gaya ng naipaki- 
ta na, matibay ang saligan para rito. 

Paggamit sa Pangalan Noong Sinaunang Pa- 
nahon at ang Kahulugan Nito. Kadalasan, may- 
kamaliang ikinakapit ang Exodo 3:13-16 at 6:3 
upang ipangahulugan na ang pangalan ni Jehova ay 
unang isiniwalat kay Moises ilang panahon bago ang 
Pag-alis mula sa Ehipto. Totoo, itinanong ni Moises: 
“Sakaling pumaroon ako ngayon sa mga anak ni Is- 
rael at sabihin ko sa kanila, Isinugo ako sa inyo ng 
Diyos ng inyong mga ninuno, at sabihin nila sa akin, 
“Ano ang pangalan niya?” Ano ang sasabihin ko sa 
kanila?” Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi 
niya alam, ni ng mga Israelita, ang pangalan ni Je- 
hova. Ang mismong pangalan ng ina ni Moises na si 
Jokebed ay posibleng nangangahulugang “Si Jehova 
ay Kaluwalhatian.” (Exo 6:20) Malamang na ang ta- 
nong ni Moises ay may kaugnayan sa kalagayan 
noon ng mga anak ni Israel. Sa loob ng maraming 
dekada, sila'y nasa ilalim ng mabigat na pagkaalipin 
anupat walang anumang pahiwatig na makalalaya 
sila. Malamang na marami sa kanila ang nag-aalin- 
langan, nasisiraan ng loob, at pinanghihinaan ng 
pananampalataya sa kapangyarihan at layunin ng 
Diyos na iligtas sila. (Pansinin din ang Eze 20:7, 8.) 
Dahil dito, kung sasabihin lamang ni Moises na du- 
mating siya sa pangalan ng “Diyos” ('Elohim') o ng 
“Soberanong Panginoon” ('Adhonai'), wala itong ga- 
anong magiging kahulugan sa nagdurusang mga Is- 
raelita. Alam nila na may sariling mga diyos at mga 
panginoon ang mga Ehipsiyo at tiyak na tinuya sila 
ng mga Ehipsiyo na mas malalakas ang mga diyos 
nila kaysa sa Diyos ng mga Israelita. 

Dapat din nating isaisip na noon, ang mga panga- 
lan ay may tunay na kahulugan at hindi lamang 
mga “katawagan” na nagpapakilala sa isang indibi- 
duwal gaya sa ngayon. Alam ni Moises na ang pa- 
ngalan ni Abram (nangangahulugang “Ang Ama ay 
Mataas (Dinakila)”) ay pinalitan ng Abraham (na- 
ngangahulugang “Ama ng Pulutong (Karamihan)"), 
anupat pinalitan ito dahil sa layunin ng Diyos may 
kinalaman kay Abraham. Gayundin, ang pangalan 
ni Sarai ay pinalitan ng Sara at yaon namang kay 
Jacob ay pinalitan ng Israel, sa bawat kaso, ang pag- 


1153 


papalit ng pangalan ay nagsiwalat ng isang bagay 
na mahalaga at makahula tungkol sa layunin ng 
Diyos may kinalaman sa kanila. Malamang na nag- 
isip si Moises kung isisiwalat naman ngayon ni Je- 
hova ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng isang 
bagong pangalan upang ipabatid ang kaniyang la- 
yunin sa Israel. Ang pagparoon ni Moises sa mga Is- 
raelita sa “pangalan” ng Isa na nagsugo sa kaniya ay 
nangangahulugang siya ang kinatawan ng Isang 
iyon, at ang kadakilaan ng awtoridad na sa pama- 
magitan niyaon ay magsasalita si Moises ay magi- 
ging kaayon o katumbas ng pangalang iyon at ng ki- 
nakatawanan niyaon. (Ihambing ang Exo 23:20, 21: 
1Sa 17:45.) Kaya naman makahulugan ang tanong 
na iyon ni Moises. 

Ang tugon ng Diyos sa Hebreo ay: 'Eh-yeh” 'Asher 
'Ehyeh' Isinasalin ito sa ilang bersiyon bilang “AKO 
YAONG AKO NGA.” Gayunman, dapat pansinin na 
dito, ang pandiwang Hebreo na ha-yah,, na pinagku- 
nan ng salitang 'Eh-yeh'at nangangahulugang “ma- 
ging,” ay hindi tumutukoy sa pag-iral ng Diyos sa 
ganang sarili kundi sa papel na iniisip niyang gam- 
panan para sa kapakanan ng iba. Dahil dito, was- 
tong isinasalin ng Bagong Sanlibutang Salin ang 
nabanggit na pananalitang Hebreo bilang “AKO Ay 
MAGIGING GAYON SA ANUMANG AKO AY MAGIGING GAYON.” 
Pagkatapos ay idinagdag ni Jehova: “Ito ang sasabi- 
hin mo sa mga anak ni Israel, ‘Isinugo ako sa inyo ni 
AKO AY MAGIGING GAYON. ""---Exo 3:14, tlb sa Rbi8. 

Hindi ito nangangahulugang napalitan ang pa- 
ngalan ng Diyos, kundi nagbigay lamang ito ng ka- 
ragdagang kaunawaan sa personalidad ng Diyos, 
makikita ito sa sumunod na sinabi niya: “Ito ang sa- 
sabihin mo sa mga anak ni Israel, Isinugo ako sa 
inyo ni Jehova na Diyos ng inyong mga ninuno, na 
Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob.’ 
Ito ang aking pangalan hanggang sa panahong wa- 
lang takda, at ito ang pinakaalaala sa akin sa sali't 
salinlahi.” (Exo 3:15, ihambing ang Aw 135:13, Os 
12:5.) Ang pangalang Jehova ay mula sa isang pan- 
diwang Hebreo na nangangahulugang “maging,” at 
maraming iskolar ang nagsasabing ang pangalan 
ay nangangahulugang “Kaniyang Pinangyayaring 
Magkagayon.” Ang kahulugang iyon ay angkop na 
angkop sa papel ni Jehova bilang Maylalang ng lahat 
ng bagay at Tagatupad ng kaniyang layunin. Ta- 
nging ang tunay na Diyos ang lehitimong makapag- 
tataglay ng gayong pangalan. 

Tinutulungan nito ang isa na maunawaan ang 
diwa ng sinabi ni Jehova kay Moises nang maglaon: 
“Ako ay si Jehova. At nagpakita ako noon kay Abra- 
ham, kay Isaac at kay Jacob bilang Diyos na Ma- 
kapangyarihan-sa-lahat, ngunit may kinalaman sa 
aking pangalang Jehova ay hindi ako nagpakila- 
la sa kanila.” (Exo 6:2, 3) Yamang ang pangalang Je- 


/ 


JEHOVA 


hova ay maraming beses nang ginamit ng mga pat- 
riyarkang ninunong iyon ni Moises, maliwanag na 
ang ibig sabihin ng Diyos ay na nagpakilala siya sa 
kanila sa kapasidad bilang si Jehova sa limitadong 
paraan lamang. Bilang paglalarawan, hindi masasa- 
bi na yaong mga nakakilala sa lalaking si Abram ay 
talagang nakakilala sa kaniya bilang si Abraham 
(nangangahulugang “Ama ng Pulutong (Karami- 
han)”) noong iisa pa lamang ang kaniyang anak, si 
Ismael. Nang isilang si Isaac at ang iba pang mga 
anak at magkaroon ng mga supling ang mga ito, na- 
ging mas makahulugan ang pangalang Abraham. 
Sa gayunding paraan, ang pangalang Jehova ay 
magkakaroon ng mas malawak na kahulugan para 
sa mga Israelita noong panahong iyon. 

Samakatuwid, ang “pagkakilala” ay hindi laging 
nangangahulugan ng simpleng pagkakilala o pagka- 
karoon ng kaalaman sa isang bagay o isang indibi- 
duwal. Alam ng mangmang na si Nabal ang panga- 
lan ni David ngunit itinanong pa rin niya, “Sino si 
David?” anupat sa diwa ay itinatanong niya, “Impor- 
tanteng tao ba siya?” (1Sa 25:9-11, ihambing ang 
2Sa 8:13.) Sa gayunding paraan, sinabi ni Paraon kay 
Moises: “Sino si Jehova, anupat susundin ko ang ka- 
niyang tinig upang payaunin ang Israel? Hindi ko ki- 
lala si Jehova at, isa pa, hindi ko payayaunin ang Is- 
rael.” (Exo 5:1, 2) Sa sinabi niyang iyon, maliwanag 
na ang ibig sabihin ni Paraon ay na hindi niya kilala 
si Jehova bilang ang tunay na Diyos o bilang may 
awtoridad sa hari ng Ehipto at sa mga ginagawa 
nito, ni kilala man niya Siya bilang may kapangyari- 
han upang ipatupad ang Kaniyang kalooban gaya ng 
ipinahayag nina Moises at Aaron. Ngunit ngayon ay 
malalaman ni Paraon at ng buong Ehipto, pati ng 
mga Israelita, ang tunay na kahulugan ng panga- 
lang iyon, samakatuwid nga, kung sino ang perso- 
nang kinakatawanan nito. Gaya ng ipinakita ni Jeho- 
va kay Moises, ito ang magiging resulta ng pagtupad 
ng Diyos sa Kaniyang layunin sa Israel, anupat pala- 
layain sila, ibibigay sa kanila ang Lupang Pangako, 
at sa gayon ay tutuparin ang Kaniyang tipan sa ka- 
nilang mga ninuno. Sa ganitong paraan, gaya ng si- 
nabi ng Diyos, “Tiyak na makikilala ninyo na ako ay 
si Jehova na inyong Diyos.”---Exo 6:4-8, tingnan ang 
MAKAPANGYARIHAN-SA-LAHAT. 

Dahil dito, tama ang sinabi ng Propesor sa Hebreo 
na si D. H. Weir na yaong mga nagsasabing sa Exo- 
do 6:2, 3 unang isiniwalat ang pangalang Jehova ay 
“hindi nakapagsuri [sa mga talatang ito] sa liwanag 
ng iba pang mga kasulatan, disin sana'y napag- 
unawa nila na ang pangalan dito ay hindi tumutu- 
koy sa dalawang pantig na bumubuo sa salitang Je- 
hova, kundi sa ideyang ipinapahayag nito. Kapag 
nababasa natin sa Isaias, kab. lii. 6, Kaya naman 
makikilala ng bayan ko ang aking pangalan,' o sa Je- 
remias, kab. xvi. 21, “Makikilala nila na ang aking 


JEHOVA 


pangalan ay Jehova," o sa Mga Awit, Aw. ix. [10, 16], 
“Sila na nakaaalam ng iyong pangalan ay maglala- 
gak ng kanilang tiwala sa iyo,” agad nating nakikita 
na ang pagkakilala sa pangalan ni Jehova ay ibang- 
iba sa pagkaalam sa apat na titik na bumubuo rito. 
Ito'y ang pagkakilala sa pamamagitan ng karanasan 
na si Jehova ay talagang yaong ipinapahayag ng ka- 
niyang pangalan. (Ihambing din ang Isa. xix. 20, 21: 
Eze. xx. 5, 9, xxxix. 6, 7; Aw. Ixxxiii. [18], Ixxxix. 
[16]: 2 Cr. vi. 33.)"--The Imperial Bible-Dictionary, 
Tomo I, p. 856, 857. 

Alam ng unang mag-asawa. Hindi kay Moi- 
ses unang isiniwalat ang pangalang Jehova, sapag- 
kat alam iyon ng unang tao. Ang pangalan ay 
unang lumitaw sa banal na Rekord sa Genesis 2:4 
pagkatapos ng ulat tungkol sa mga gawang pagla- 
lang ng Diyos, at doon ay ipinakikilala ang Mayla- 
lang ng langit at lupa bilang ang “Diyos na Jehova.” 
Makatuwirang ipalagay na ipinabatid ng Diyos na 
Jehova kay Adan ang tungkol sa ulat na ito ng pag- 
lalang. Hindi binabanggit sa ulat ng Genesis na gi- 
nawa niya iyon, ngunit hindi rin naman nito tuwi- 
rang sinasabi na isiniwalat ni Jehova kay Adan 
pagkagising nito kung saan nagmula si Eva. Gayun- 
man, ipinakikita ng mga salita ni Adan pagkatang- 
gap niya kay Eva na ipinagbigay-alam sa kaniya 
kung paano ginawa ng Diyos si Eva mula sa kani- 
yang sariling katawan. (Gen 2:21-23) Tiyak na ma- 
raming pagtatalastasan noon sa pagitan ni Jehova 
at ng kaniyang makalupang anak na hindi inilakip 
sa maikling ulat ng Genesis. 

Si Eva ang unang tao na espesipikong iniulat na 
gumamit sa pangalan ng Diyos. (Gen 4:1) Maliwa- 
nag na nalaman niya ang pangalang iyon mula sa 
kaniyang asawa at ulo, si Adan, anupat nalaman din 
niya mula kay Adan ang utos ng Diyos may kinala- 
man sa punungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at 
masama (bagaman, muli, hindi tuwirang binabang- 
git sa ulat na ipinasa ni Adan sa kaniya ang impor- 
masyong ito).--Gen 2:16, 17: 3:2, 3. 

Gaya ng ipinakikita sa artikulong Enos, nang pa- 
simulan ang “pagtawag sa pangalan ni Jehova” no- 
ong mga araw ng apo ni Adan na si Enos, hindi iyon 
ginawa taglay ang pananampalataya ni ayon man 
sa paraang sinasang-ayunan ng Diyos. Bilang kati- 
bayan nito, sa pagitan ni Abel at ni Noe, tanging ang 
anak ni Jared na si Enoc (hindi si Enos) ang iniulat 
na lumakad na kasama ng tunay na Diyos' taglay 
ang pananampalataya. (Gen 4:26, 5:18, 22-24; Heb 
11:4-7) Sa pamamagitan ni Noe at ng kaniyang pa- 
milya, ang kaalaman tungkol sa banal na pangalan 
ay nakatawid sa panahon pagkaraan ng Baha, naka- 
lampas sa panahon ng pangangalat ng mga tao sa 
Tore ng Babel, at naipasa sa patriyarkang si Abra- 
ham at sa kaniyang mga inapo.--Gen 9:26, 12:7, 8. 


1154 


Ang Personang Ipinakikilala ng Pangalan. 
Si Jehova ang Maylalang ng lahat ng bagay, ang 
dakilang Pinagmulan, samakatuwid, walang sinu- 
mang lumalang sa kaniya at wala siyang pasimula. 
(Apo 4:11) “Ang bilang ng kaniyang mga taon ay 
hindi masasaliksik.” (Job 36:26) Imposibleng takda- 
an siya ng edad, sapagkat walang pasimula na mula 
roo'y masusukat ang haba ng kaniyang pag-iral. Ba- 
gaman wala siyang takdang edad, angkop siyang ta- 
waging “ang Sinauna sa mga Araw” yamang napa- 
katagal na panahon na niyang umiiral. (Dan 7: 
9, 13) Hindi rin siya magkakaroon ng katapusan 
(Apo 10:6), yamang siya'y walang kasiraan at wa- 
lang kamatayan. Dahil dito, siya'y tinatawag na 
“Haring walang hanggan" (1Ti 1:17), anupat para sa 
kaniya, ang isang libong taon ay gaya ng pagbaban- 
tay sa gabi na tumatagal lamang nang ilang oras. 
--Aw 90:2, 4: Jer 10:10, Hab 1:12, Apo 15:3. 

Bagaman hindi siya maaaring takdaan ng pana- 
hon, si Jehova ay katangi-tangi sa pagiging isang 
makasaysayang Diyos, anupat iniuugnay niya ang 
kaniyang sarili sa espesipikong mga panahon, mga 
lugar, mga tao, at mga pangyayari. Sa kaniyang 
mga pakikitungo sa sangkatauhan, kumikilos siya 
ayon sa isang eksaktong talaorasan. (Gen 15:13, 16, 
17:21: Exo 12:6-12: Gal 4:4) Dahil hindi maitatatwa 
ang kaniyang walang-hanggang pag-iral at ito ang 
pinakapangunahing katotohanan sa sansinukob, gi- 
namit niya ito sa mga panunumpa, na sinasabi, “Bu- 
hay ako,” sa gayo'y ginagarantiyahan na tiyak na 
matutupad ang kaniyang mga pangako at hula. (Jer 
22:24: Zef 2:9: Bil 14:21, 28; Isa 49:18) May mga tao 
ring nanumpa salig sa katotohanang umiiral si Je- 
hova. (Huk 8:19: Ru 3:13) Mga hangal lamang ang 
nagsasabi: “Walang Jehova.”--Aw 14:1: 10:4. 

Mga paglalarawan sa kaniyang presensiya. 
Yamang siya ay Espiritu na hindi maaaring makita 
ng mga tao (Ju 4:24), ang anumang paglalarawan 
sa kaniyang kaanyuan gamit ang mga terminong 
nauugnay sa mga tao ay pagtantiya lamang sa ka- 
niyang walang-kahambing na kaluwalhatian. (Isa 
40:25, 26) Bagaman hindi nila aktuwal na nakita 
ang kanilang Maylalang (Ju 1:18), ang ilan sa ka- 
niyang mga lingkod ay binigyan ng kinasihang 
mga pangitain tungkol sa kaniyang makalangit na 
mga korte. Ang paglalarawan nila sa kaniyang pre- 
sensiya ay nagpapakita hindi lamang ng katangi- 
tanging dangal at kasindak-sindak na karingalan 
kundi gayundin ng kapayapaan, kaayusan, kagan- 
dahan, at kaigayahan.--Exo 24:9-11: Isa 6:1, Eze 
1:26-28, Dan 7:9, Apo 4:1-3, tingnan din ang Aw 
96:4-6. 

Gaya ng mapapansin, ang mga paglalarawang 
ito ay gumagamit ng mga metapora at mga simi- 
li, anupat inihahalintulad ang kaanyuan ni Jehova 


1155 


sa mga bagay na pamilyar sa mga tao, gaya ng 
mga hiyas, apoy, at bahaghari. Inilalarawan pa nga 
siya na para bang nagtataglay ng ilang sangkap 
ng tao. Bagaman ginagawang malaking isyu ng 
ilang iskolar ang tinatawag nilang mga panana- 
litang anthropomorphological na matatagpuan sa 
Bibliya--gaya ng mga pagtukoy sa “mga mata,” 
“mga tainga,” at “mukha” ng Diyos (1Pe 3:12), ga- 
yundin sa kaniyang “bisig” (Eze 20:33), “kanang 
kamay” (Exo 15:6), at iba pa--maliwanag na ka- 
ilangan ang gayong mga pananalita upang mauna- 
waan ng mga tao ang paglalarawan. Kung ilalara- 
wan ng Diyos na Jehova ang kaniyang sarili gamit 
ang mga terminong nauugnay sa mga espiritu, ito'y 
magiging gaya ng pagtuturo ng pangkolehiyong 
equation sa algebra sa mga taong pang-elementar- 
ya lamang ang nalalaman sa matematika, o gaya ng 
pagsisikap na ipaliwanag ang mga kulay sa taong 
ipinanganak na bulag.---Job 37:23, 24. 

Samakatuwid, ang tinatawag na mga anthropo- 
morphism ay hindi dapat unawain nang literal, tu- 
lad din ng metaporikong mga paglalarawan sa Diyos 
bilang “araw,” “kalasag,” o “Bato.” (Aw 84:11, Deu 
32:4, 31) Di-tulad ng paningin ng mga tao, ang pa- 
ningin ni Jehova (Gen 16:13) ay hindi umaasa sa li- 
wanag, at nakikita niya kahit ang mga bagay na gi- 
nagawa sa dilim. (Aw 139:1, 7-12, Heb 4:13) Saklaw 
ng kaniyang paningin ang buong lupa (Kaw 15:3), at 
hindi siya nangangailangan ng espesyal na kasang- 
kapan upang makita ang lumalaking binhi sa ba- 
hay-bata ng isang babae. (Aw 139:15, 16) Hindi rin 
nakadepende sa mga sound wave sa atmospera ang 
kaniyang pandinig, sapagkat “naririnig” niya ma- 
ging ang mga pananalitang tahimik na binibigkas sa 
puso. (Aw 19:14) Hindi kayang sukatin ng tao ang 
pagkalawak-lawak na pisikal na uniberso, at hindi 
rin kayang saklawin o kulungin ng pisikal na mga 
langit ang dakong tinatahanan ng Diyos, at lalo pa 
nga ng isang bahay o templo sa lupa. (1Ha 8:27; Aw 
148:13) Sa pamamagitan ni Moises, espesipikong bi- 
nabalaan ni Jehova ang bansang Israel na huwag 
Siyang igawa ng imahen sa anyo ng tao o ng anu- 
mang uri ng nilalang. (Deu 4:15-18) Kaya bagaman 
iniulat ni Lucas na sinabi ni Jesus na ang pagpapa- 
layas niya ng mga demonyo ay “sa pamamagitan ng 
daliri ng Diyos,” ipinakikita ng ulat ni Mateo na si- 
nabi ni Jesus na iyon ay sa pamamagitan ng “espi- 
ritu ng Diyos,” o ng Kaniyang aktibong puwersa. 
--luc 11:20, Mat 12:28, ihambing ang Jer 27:5 at 
Gen 1:2. 

Personal na mga katangiang isinisiwalat ng 
paglalang. Bago pa man nilalang ni Jehova ang 
tao, isinisiwalat na ng kaniyang mga gawang pagla- 
lang ang ilang aspekto ng kaniyang personalidad. 
(Ro 1:20) Isinisiwalat ng mismong akto ng pagla- 


JEHOVA 


lang ang kaniyang pag-ibig. Ito'y dahil kumpleto na 
si Jehova sa ganang sarili, anupat walang anumang 
kulang sa kaniya. Kaya bagaman lumalang siya ng 
daan-daang milyong espiritung anak, walang isa 
man sa mga ito ang makapagdaragdag ng anuman 
sa kaniyang kaalaman o makapaglalaan ng anu- 
mang kanais-nais na kalidad ng emosyon o perso- 
nalidad na hindi pa niya taglay noon sa napakataas 
na antas.--Dan 7:9, 10, Heb 12:22, Isa 40:13, 14: Ro 
11:33, 34. 

Sabihin pa, hindi ito nangangahulugan na hindi 
nalulugod si Jehova sa kaniyang mga nilalang. Ya- 
mang ginawa ang tao “ayon sa larawan ng Diyos” 
(Gen 1:27), makatuwirang isipin na ang kagalakang 
nadarama ng isang amang tao dahil sa kaniyang 
anak, lalo na kung ito'y nagpapakita ng pag-ibig sa 
magulang at kumikilos nang may karunungan, ay 
nagpapabanaag ng kagalakan ni Jehova sa kaniyang 
matatalinong nilalang na umiibig at may-karunu- 
ngang naglilingkod sa Kaniya. (Kaw 27:11, Mat 3:17; 
12:18) Nagmumula ang kalugurang ito, hindi sa 
anumang materyal o pisikal na pakinabang, kundi 
sa pagkakitang ang kaniyang mga nilalang ay ku- 
sang-loob na nanghahawakan sa kaniyang matuwid 
na mga pamantayan at nagpapamalas ng kawalang- 
pag-iimbot at pagkabukas-palad. (1Cr 29:14-17: Aw 
50:7-15: 147:10, 11, Heb 13:16) Kabaligtaran nito, 
ang mga tumatahak sa maling landasin at humaha- 
mak sa pag-ibig ni Jehova, anupat nagdudulot ng 
kadustaan sa kaniyang pangalan at ng matinding 
pagdurusa sa iba, ay nagpapangyaring "masaktan si 
Jehova sa kaniyang puso.'--Gen 6:5-8, Aw 78:36- 
41: Heb 10:38. 

Nalulugod din si Jehova na gamitin ang kaniyang 
mga kapangyarihan, iyon man ay sa paglalang o sa 
iba pang bagay, anupat ang kaniyang mga gawa ay 
laging may tunay na layunin at mabuting motibo. 
(Aw 135:3-6: Isa 46:10, 11: 55:10, 11) Bilang ang Bu- 
kas-palad na Tagapagbigay ng 'bawat mabuting ka- 
loob at bawat sakdal na regalo, nalulugod siyang 
pagpalain ang kaniyang tapat na mga anak bilang 
gantimpala. (San 1:5, 17: Aw 35:27, 84:11, 12: 149:4) 
Ngunit bagaman isa siyang Diyos na may init at 
damdamin, maliwanag na ang kaniyang kaligaya- 
han ay hindi nakadepende sa kaniyang mga nila- 
lang, ni isinasakripisyo man niya ang matuwid na 
mga simulain dahil sa sentimyento. 

Nagpakita rin si Jehova ng pag-ibig nang pagka- 
looban niya ang kaniyang unang espiritung Anak 
ng pribilehiyong makibahagi sa kaniya sa lahat ng 
iba pang mga gawang paglalang, kapuwa ng espiri- 
tuwal at materyal na mga nilalang, anupat pinang- 
yari niyang lubusang mahayag ang bagay na ito na 
nagdulot naman ng karangalan sa kaniyang Anak. 
(Gen 1:26; Col 1:15-17) Sa gayon ay hindi siya 


JEHOVA 


natakot sa posibilidad na magkaroon ng karibal kun- 
di, sa halip, nagpakita siya ng lubos na pagtitiwa- 
la sa kaniyang sariling lehitimong Soberanya (Exo 
15:11) at sa pagkamatapat at debosyon ng kaniyang 
Anak. Binibigyan niya ang kaniyang mga espiritung 
anak ng may-pasubaling kalayaan sa pagganap sa 
kanilang mga tungkulin, anupat kung minsan ay pi- 
nahihintulutan pa nga niya silang magmungkahi 
kung paano maisasagawa ang partikular na mga 
atas.-- 1Ha 22:19-22. 

Gaya ng itinawag-pansin ng apostol na si Pablo, 
ang di-nakikitang mga katangian ni Jehova ay isini- 
siwalat din ng materyal na sangnilalang. (Ro 1:19, 
20) Hindi malirip ang kaniyang pagkalawak-lawak 
na kapangyarihan, anupat ang pagkalalaking mga 
galaksi na may bilyun-bilyong bituin ay 'gawa la- 
mang ng kaniyang mga daliri” (Aw 8:1, 3, 4: 19:1), 
at napakasagana ng ipinakikita niyang karunungan 
anupat kahit pagkatapos ng libu-libong taon ng pag- 
sasaliksik at pag-aaral, ang unawa ng mga tao sa pi- 
sikal na paglalang ay isa lamang “bulong” kung iha- 
hambing sa dumadagundong na kulog. (Job 26:14: 
Aw 92:5, Ec 3:11) Ang paraan ng paglalang ni Jeho- 
va sa planetang Lupa ay kinakitaan ng lohikal na 
pagkakaayos, anupat may sinunod na takdang prog- 
rama (Gen 1:2-31), kaya naman ang lupa ay tina- 
wag ng mga astronot noong ika-20 siglo na isang 
hiyas sa kalawakan. 

Kung ano ang isiniwalat niya sa tao sa Eden. 
Anong mga katangian ni Jehova ang nasiwalat sa 
pakikitungo niya sa kaniyang unang mga anak na 
tao? Tiyak na si Adan, taglay ang kaniyang kasak- 
dalan, ay sasang-ayon sa sinabi ng salmista nang 
dakong huli: “Pupurihin kita sapagkat sa kakila- 
kilabot na paraan ay kamangha-mangha ang pag- 
kakagawa sa akin. Ang iyong mga gawa ay ka- 
mangha-mangha, gaya ng lubos na nababatid ng 
aking kaluluwa.” (Aw 139:14) Mula sa kaniyang sa- 
riling katawan--na may napakaraming kakayahan 
kung ihahambing sa ibang mga makalupang nila- 
lang--hanggang sa mga bagay na nasumpungan 
niya sa kaniyang kapaligiran, taglay ng tao ang la- 
hat ng dahilan upang makadama ng masidhing 
paggalang sa kaniyang Maylalang. Bawat bagong 
ibon, hayop, at isda, bawat naiibang halaman, bu- 
laklak, at punungkahoy, at bawat kaparangan, ka- 
gubatan, burol, libis, at batis na nakita ng tao ay 
nagpakita sa kaniya ng lalim at lawak ng karunu- 
ngan ng kaniyang Ama at ng pagiging makulay ng 
personalidad ni Jehova gaya ng mababanaag sa 
malawak na pagkakasari-sari ng Kaniyang mga ga- 
wang paglalang. (Gen 2:7-9, ihambing ang Aw 
104:8-24.) Ang lahat ng pandama ng tao---pani- 
ngin, pandinig, panlasa, pang-amoy, at pandam- 


1156 


dam---ay nagpatotoo sa kaniyang bukas na isip na 
may isang napakabukas-palad at napakamaalala- 
haning Maylalang. 

Hindi rin naman kinaligtaan ang intelektuwal na 
mga pangangailangan ni Adan, na kailangan niya 
ng isang makakausap at makakasama, yamang pi- 
naglaanan siya ng kaniyang Ama ng isang matali- 
nong babae na katumbas niya. (Gen 2:18-23) Ka- 
puwa sila maaaring umawit kay Jehova, gaya ng 
salmista: “Ang lubos na pagsasaya ay nasa iyong 
mukha, may kaigayahan sa iyong kanang kamay 
magpakailanman.” (Aw 16:8, 11) Yamang pinag- 
ukulan sila ng napakalaking pag-ibig, dapat sana'y 
nakilala nina Adan at Eva na “ang Diyos ay pag- 
ibig,” ang bukal at sukdulang halimbawa ng pag- 
ibig.--1Ju 4:16, 19. 

Pinakamahalaga sa lahat, inilaan ng Diyos na Je- 
hova sa tao ang espirituwal na mga pangangaila- 
ngan nito. Bilang Ama ni Adan, isiniwalat ni Jeho- 
va ang kaniyang sarili sa kaniyang anak na tao, 
anupat nakipagtalastasan dito at nagbigay rito ng 
mga atas ng paglilingkod, na kung lubos nitong su- 
sundin ay magsisilbing isang malaking bahagi ng 
pagsamba ng tao.---Gen 1:27-30, 2:15-17: ihambing 
ang Am 4:13. 

Isang Diyos ng moral na mga pamantayan. 
Sa simula pa lamang ay nakilala na ng tao si Jeho- 
va hindi lamang bilang isang marunong at bukas- 
palad na Tagapaglaan kundi bilang isa ring Diyos ng 
moralidad, isa na nanghahawakan sa espesipikong 
mga pamantayan ng kung ano ang tama at kung 
ano ang mali hinggil sa pagkilos at pag-uugali. 
Kung alam ni Adan ang ulat tungkol sa paglalang, 
gaya ng ipinaliwanag na, tiyak na alam din niya na 
si Jehova ay may banal na mga pamantayan, sapag- 
kat sinasabi ng ulat tungkol sa Kaniyang mga ga- 
wang paglalang na nakita ni Jehova na “iyon ay na- 
pakabuti,” samakatuwid, nakatutugon sa kaniyang 
sakdal na pamantayan.--Gen 1:3, 4, 12, 25, 31; 
ihambing ang Deu 32:3, 4. 

Kung walang mga pamantayan, walang paraan 
upang matiyak o mapagpasiyahan kung ano ang 
mabuti at masama o upang masukat at makilala 
ang mga antas ng katumpakan at kahusayan. May 
kinalaman dito, ang Encyclopædia Britannica (1959, 
Tomo 21, p. 306, 307) ay may mahusay na obser- 
basyon: 

“Ang mga nagawa na ng tao [sa pagtatatag ng 
mga pamantayan] .. . ay napakaliit kung ihaham- 
bing sa mga pamantayan sa kalikasan. Ang mga 
konstelasyon, ang mga orbit ng mga planeta, ang 
di-nagbabago at normal na mga katangian ng con- 
ductivity, ductility, elasticity, hardness, permeahil- 
ity, refractivity, strength, o viscosity ng mga mater- 
yales sa kalikasan, ... o ang istraktura ng mga 


1157 


selula, ay ilang halimbawa ng kagila-gilalas na mga 
pamantayan sa kalikasan.” 

Upang ipakita ang kahalagahan ng gayong mga 
pamantayan sa materyal na sangnilalang, ang akda 
ring iyon ay nagsabi: “Sa pamamagitan lamang ng 
itinakdang mga pamantayan na masusumpungan 
sa kalikasan kung kaya naging posibleng kilalanin at 
iklasipika . . . ang maraming uri ng halaman, isda, 
ibon o hayop. Sa loob ng mga uring ito, ang mga in- 
dibiduwal ay nagkakatulad sa kaliit-liitang detalye 
ng istraktura, gawain at mga kaugalian na katangi- 
tangi sa bawat uri. [Ihambing ang Gen 1:11, 12, 21, 
24, 25.] Kung hindi dahil sa gayong mga pamanta- 
yan sa katawan ng tao, hindi malalaman ng mga 
doktor kung ang isang indibiduwal ay nagtataglay 
ng partikular na mga sangkap, kung saan hahana- 
pin ang mga iyon . . . Sa katunayan, kung wala 
ang mga pamantayan sa kalikasan, hindi posibleng 
magkaroon ng organisadong lipunan, edukasyon at 
mga doktor, ang bawat isa sa mga ito ay dumede- 
pende sa saligan at mapaghahambing na mga pag- 
kakatulad.” 

Nakita ni Adan na napakatatag ng mga gawang 
paglalang ni Jehova, gaya ng regular na siklo ng 
araw at gabi, ng tuluy-tuloy at pababang agos ng 
tubig sa ilog ng Eden dahil sa puwersa ng grabidad, 
at ng napakaraming iba pang mga bagay na nagpa- 
patotoo na ang Maylalang ng Lupa ay hindi isang 
Diyos ng kalituhan kundi ng kaayusan. (Gen 1:16- 
18: 2:10, Ec 1:5-7, Jer 31:35, 36, 1Co 14:33) Tiyak na 
nakatulong ito sa tao sa pagganap sa kaniyang atas 
na gawain at mga aktibidad (Gen 1:28, 2:15), anupat 
nakapagplano at nakapagtrabaho siya nang pana- 
tag, malaya sa pagkabalisa at kawalang-katiyakan. 

Dahil sa lahat ng ito, hindi dapat pagtakhan ng 
matalinong tao na si Jehova ay magtatakda ng mga 
pamantayang gagabay sa paggawi ng tao at sa ka- 
ugnayan niya sa kaniyang Maylalang. Ang mis- 
mong maririlag na gawa ni Jehova ay nagsilbing 
parisan kay Adan para sa pagsasaka at pangangala- 
ga sa Eden. (Gen 2:15, 1:31) Natutuhan din ni Adan 
ang pamantayan ng Diyos para sa pag-aasawa, ang 
monogamya, at para sa kaugnayang pampamilya. 
(Gen 2:24) Pantanging idiniin bilang mahalaga sa 
buhay ang pamantayan ng pagkamasunurin sa mga 
tagubilin ng Diyos. Yamang sakdal na tao si Adan, 
sakdal na pagkamasunurin din ang pamantayang 
itinakda ni Jehova para sa kaniya. Binigyan ni Jeho- 
va ang kaniyang makalupang anak ng pagkakata- 
ong magpakita ng pag-ibig at debosyon sa pama- 
magitan ng pagsunod sa Kaniyang utos na huwag 
kumain mula sa isa sa maraming namumungang 
punungkahoy sa Eden. (Gen 2:16, 17) Simpleng ba- 
gay lamang iyon. Ngunit simple rin naman ang mga 
kalagayan ni Adan noon, anupat malaya sa kasali- 


JEHOVA 


muutan at kalituhang nagsimula noong panahong 
iyon. Ang karunungan ni Jehova sa paggamit ng 
simpleng pagsubok na ito ay idiniin ng mga salita ni 
Jesu-Kristo pagkaraan ng mga 4,000 taon: “Ang ta- 
ong tapat sa pinakakaunti ay tapat din sa marami, at 
ang taong di-matuwid sa pinakakaunti ay hindi rin 
matuwid sa marami.”--Luc 16:10. 

Ang pagiging maayos na ito at ang itinakdang 
mga pamantayan ay hindi makababawas sa kasi- 
yahan ng tao sa buhay kundi makapagdaragdag 
pa nga rito. Hinggil sa materyal na sangnilalang, 
ang nabanggit na artikulo sa ensayklopidiya tungkol 
sa mga pamantayan ay nagsabi: “Ngunit sa kabila 
ng pagkarami-raming katibayang ito ng mga pa- 
mantayan, walang sinumang magsasabi na nakaba- 
bagot ang kalikasan. Bagaman isa lamang maki- 
tid na hanay ng mga wave length ng ispektrum 
ang pinakapundasyon, halos walang limitasyon ang 
pagkakasari-sari at mga kombinasyon ng kulay na 
kasiya-siya sa mata ng tumitingin. Sa katulad na 
paraan, ang lahat ng kagandahan ng musika ay 
naririnig ng tainga sa pamamagitan lamang ng isa 
pang maliit na grupo ng mga frequency.” (Tomo 21, 
p. 307) Sa gayunding paraan, ang mga kahilingan 
ng Diyos sa mag-asawang tao ay nagbigay sa kani- 
la ng lahat ng kalayaan na maaaring naisin ng isang 
pusong matuwid. Hindi sila kinailangang kulungin 
sa pamamagitan ng napakaraming batas at tuntu- 
nin. Ang maibiging halimbawang ipinakita sa kani- 
la ng Maylalang at ang paggalang at pag-ibig nila sa 
kaniya ay magsasanggalang sa kanila upang hindi 
sila lumampas sa wastong mga hangganan ng kani- 
lang kalayaan.---Ihambing ang 1Ti 1:9, 10, Ro 6:15- 
18, 13:8-10, 2Co 3:17. 

Samakatuwid, dahil sa kaniya mismong persona- 
lidad, sa kaniyang mga daan, at sa kaniyang mga 
salita, ang Diyos na Jehova, kapuwa noon at ngayon, 
ang siyang Sukdulang Pamantayan para sa buong 
sansinukob, anupat siyang katuturan at kabuuan ng 
lahat ng kabutihan. Kaya naman noong narito sa 
lupa ang kaniyang Anak, masasabi nito sa isang la- 
laki: “Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang si- 
numang mabuti, maliban sa isa, ang Diyos.”---Mar 
10:17, 18, gayundin ang Mat 19:17, 5:48. 

Ipagbabangong-puri ang Kaniyang Sobe- 
ranya at Pababanalin ang Kaniyang Panga- 
lan. Ang lahat ng bagay na nauugnay sa persona 
ng Diyos ay banal, ang kaniyang personal na pa- 
ngalang Jehova ay banal at samakatuwid ay dapat 
pabanalin. (Lev 22:32) Ang pagpapabanal ay na- 
ngangahulugang “gawing banal, ibukod o ituring na 
sagrado,” at sa gayo'y hindi dapat gamitin bilang 
isang bagay na pangkaraniwan, o ordinaryo. (Isa 
6:1-3, Luc 1:49, Apo 4:8, tingnan ang PAGPAPABA- 
NAL.) Dahil sa Personang kinakatawanan nito, ang 


JEHOVA 


pangalan ni Jehova ay “dakila at kakila-kilabot” (Aw 
99:3, 5), “maringal, at “di-maabot sa kataasan” (Aw 
8:1: 148:13), anupat dapat kasindakan (Isa 29:23). 

Nilapastangan ang pangalan. Ipinakikita ng 
katibayan na gayon ang turing sa banal na panga- 
lan hanggang sa ito'y malapastangan dahil sa mga 
nangyari sa hardin ng Eden. Kinuwestiyon ng pag- 
hihimagsik ni Satanas ang reputasyon ng Diyos. Sa 
pakikipag-usap niya kay Eva, inangkin ni Satanas 
na nagsasalita siya para sa Diyos nang sabihin niya 
sa babae kung ano ang “nalalaman ng Diyos,” sa- 
mantalang kasabay nito ay naghasik siya ng pag- 
aalinlangan sa utos ng Diyos, na sinabi kay Adan, 
may kinalaman sa punungkahoy ng pagkakilala ng 
mabuti at masama. (Gen 3:1-5) Palibhasa'y si Adan 
ang inatasan ng Diyos at siya ang makalupang ulo 
na ginamit ng Diyos upang ipabatid sa pamilya ng 
tao ang Kaniyang mga tagubilin, si Adan ang kina- 
tawan noon ni Jehova sa lupa. (Gen 1:26, 28, 2:15- 
17: 1Co 11:3) Ang mga naglilingkod na may gayong 
tungkulin ay sinasabing “naglilingkod sa pangalan 
ni Jehova at nagsasalita sa kaniyang pangalan." 
(Deu 18:5, 18, 19: San 5:10) Kaya bagaman nilapas- 
tangan ng kaniyang asawang si Eva ang pangalan 
ni Jehova sa pamamagitan ng pagsuway, ang pag- 
gawa ni Adan ng gayunding bagay ay isang napa- 
katinding kawalang-galang sa pangalang kinakata- 
wanan niya.--Ihambing ang 1Sa 15:22, 23. 

Ang pinakamahalagang usapin ay isang usa- 
ping moral. Maliwanag na kilala si Jehova ng es- 
piritung anak na naging Satanas bilang isang Diyos 
ng moral na mga pamantayan, hindi bilang isang 
personang kapritsoso at pabagu-bago. Kung ang 
pagkakilala niya kay Jehova ay isang Diyos na nag- 
papadala sa walang-kontrol at marahas na silakbo 
ng galit, aasahan lamang niya na lilipulin siya ni Je- 
hova ora mismo dahil sa landasing tinahak niya. Sa- 
makatuwid, ang usaping ibinangon ni Satanas sa 
Eden ay hindi basta pagsubok sa lakas ni Jehova o sa 
kaniyang kapangyarihang pumuksa. Sa halip, iyon 
ay isang usaping moral: ang moral na karapatan ng 
Diyos na humawak ng pansansinukob na soberanya 
at humiling ng walang-pasubaling pagsunod at de- 
bosyon sa lahat ng kaniyang nilalang sa lahat ng 
dako. Isinisiwalat ito ng paraan ng paglapit ni Sata- 
nas kay Eva. (Gen 3:1-6) Gayundin, inilalahad ng 
aklat ng Job kung paano inilantad ni Jehova sa ha- 
rap ng lahat ng kaniyang nagkakatipong angheli- 
kong anak ang saklaw ng pagsalansang ng kaniyang 
Kalaban. Inangkin ni Satanas na ang pagkamatapat 
ni Job (at, sa di-tuwirang paraan, ng sinuman sa 
matatalinong nilalang ng Diyos) kay Jehova ay hin- 
di buong-puso, anupat hindi nakasalig sa taimtim na 
debosyon at tunay na pag-ibig.---Job 1:6-22, 2:1-8. 


1158 


Dahil dito, ang kuwestiyon hinggil sa katapatan 
ng matatalinong nilalang ng Diyos ay isang panga- 
lawahin o karagdagang usapin na bumangon mula 
sa pangunahing usapin hinggil sa karapatan ng 
Diyos sa pansansinukob na soberanya. Ang mga 
kuwestiyong ito ay mangangailangan ng panahon 
upang mapatunayan kung totoo o kasinungalingan 
ang mga paratang, upang masubok ang saloobin 
ng puso ng mga nilalang ng Diyos, at sa gayo'y 
malutas ang usapin nang walang pag-aalinlangan. 
(Ihambing ang Job 23:10, 31:5, 6, Ec 8:11-13, Heb 
5:7-9, tingnan ang KABALAKYUTAN, KATAPATAN.) Da- 
hil dito, hindi kaagad nilipol ni Jehova ang mapag- 
himagsik na mag-asawa ni ang espiritung anak na 
nagbangon ng usapin, at sa gayon ay iiral ang dala- 
wang inihulang “binhi,” na kumakatawan sa magka- 
salungat na panig ng usapin.---Gen 3:15. 

Buhay pa ang usaping ito noong narito sa lupa si 
Jesu-Kristo, at ipinakikita ito ng komprontasyon nila 
ni Satanas sa ilang pagkatapos ng 40-araw na pag- 
aayuno ni Jesus. Ang tulad-serpiyenteng mga takti- 
ka ng Kalaban ni Jehova noong tinutukso niya ang 
Anak ng Diyos ay katulad ng pamamaraan niya sa 
Eden mga 4,000 taon ang kaagahan, at ipinakikita 
ng pag-aalok ni Satanas kay Jesus ng pamamahala 
sa makalupang mga kaharian na hindi pa rin nagba- 
bago ang usapin hinggil sa pansansinukob na sobe- 
ranya. (Mat 4:1-10) Isinisiwalat ng aklat ng Apoca- 
lipsis na magpapatuloy ang usapin hanggang sa 
panahong ideklara ng Diyos na Jehova na sarado na 
ang kaso (ihambing ang Aw 74:10, 22, 23) at ilapat 
niya ang matuwid na hatol sa lahat ng mananalan- 
sang, anupat sa pamamagitan ng matuwid na pama- 
mahala ng kaniyang Kaharian ay lubusang ipagba- 
bangong-puri ang kaniyang soberanya at sa gayo'y 
pababanalin ang kaniyang pangalan.--Apo 11:17, 
18: 12:17, 14:6, 7: 15:3, 4, 19:1-3, 11-21, 20:1-10, 14. 


Bakit ang pagpapabanal 
sa pangalan ng Diyos ang 
pinakamahalaga sa lahat? 


Ang buong ulat ng Bibliya ay nakasentro sa pag- 
babangong-puri sa soberanya ni Jehova, at dito ay 
nahahayag ang pangunahing layunin ng Diyos na 
Jehova: ang pagpapabanal sa kaniya mismong pa- 
ngalan. Hinihiling ng gayong pagpapabanal na ma- 
alis sa pangalan ng Diyos ang lahat ng kadustaan. 
Ngunit, higit pa riyan, hinihiling nito na ang panga- 
lang iyon ay parangalan ng lahat ng matatalinong 
nilalang sa langit at sa lupa bilang sagrado. Nanga- 
ngahulugan naman ito na kikilalanin nila at igaga- 
lang ang posisyon ni Jehova bilang Soberano, na gi- 
nagawa iyon nang kusang-loob, anupat nagnanais 
na paglingkuran siya at nalulugod na gawin ang ka- 


1159 


niyang banal na kalooban, dahil sa pag-ibig sa kani- 
ya. Ang panalangin ni David kay Jehova sa Awit 
40:5-10 ay malinaw na nagpapahayag ng gayong 
saloobin at ng tunay na pagpapabanal sa pangalan 
ni Jehova. (Pansinin kung paanong sa Heb 10:5-10 
ay ikinapit ng apostol kay Kristo Jesus ang ilang ba- 
hagi ng awit na ito.) 

Samakatuwid, ang ganap na kaayusan, kapayapa- 
an, at kapakanan ng buong sansinukob at ng la- 
hat ng tumatahan dito ay nakadepende sa pagpa- 
pabanal sa pangalan ni Jehova. Ipinakita ito ng 
Anak ng Diyos, anupat kasabay niyaon ay itinawag- 
pansin niya ang paraan kung paano isasakatuparan 
ni Jehova ang kaniyang layunin, nang turuan niya 
ang kaniyang mga alagad na manalangin sa Diyos: 
“Pakabanalin nawa ang iyong pangalan. Dumating 
nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong 
kalooban, kung paano sa langit, gayundin sa lupa.” 
(Mat 6:9, 10) Ang pangunahing layuning ito ni Je- 
hova ang pinakasusi upang maunawaan ang dahilan 
ng mga pagkilos at mga pakikitungo ng Diyos sa ka- 
niyang mga nilalang gaya ng nakasaad sa buong 
Bibliya. 

Sa gayon, mababasa natin na ang bansang Israel, 
na ang kasaysayan ang bumubuo sa kalakhan ng 
Bibliya, ay pinili upang maging isang 'bayang nag- 
tataglay ng pangalan’ ni Jehova. (Deu 28:9, 10; 2Cr 
7:14: Isa 43:1, 3, 6, 7) Sa tipang Kautusan ni Jehova 
sa kanila, idiniin na ang pinakamahalaga ay ang 
pagbibigay nila ng bukod-tanging debosyon kay Je- 
hova bilang Diyos at ang hindi nila paggamit sa 
kaniyang pangalan sa walang-kabuluhang paraan, 
“sapagkat hindi hahayaan ni Jehova na di-naparu- 
rusahan ang gumagamit ng kaniyang pangalan sa 
walang-kabuluhang paraan.” (Exo 20:1-7, ihambing 
ang Lev 19:12, 24:10-23.) Sa pamamagitan ng pag- 
tatanghal ng kaniyang kapangyarihang magligtas 
at pumuksa noong palayain niya ang Israel mula sa 
Ehipto, ang pangalan ni Jehova ay ‘naipahayag sa 
buong lupa,’ anupat ang kabantugan nito ay nagpa- 
una sa Israel noong pumasok sila sa Lupang Panga- 
ko. (Exo 9:15, 16: 15:1-3, 11-17; 2Sa 7:23; Jer 32:20, 
21) Gaya nga ng sinabi ng propetang si Isaias: “Ga- 
yon mo inakay ang iyong bayan upang gumawa ng 
isang magandang pangalan para sa iyong sarili.” 
(Isa 63:11-14) Nang maging mapaghimagsik ang Is- 
rael sa ilang, naging maawain si Jehova sa pakikitu- 
ngo sa kanila at hindi niya sila pinabayaan. Gayun- 
man, isiniwalat niya ang pangunahing dahilan kung 
bakit niya ginawa ito nang sabihin niya: “Ako ay ku- 
milos alang-alang sa aking sariling pangalan upang 
hindi ito malapastangan sa paningin ng mga bansa.” 
--Fze 20:8-10. 

Sa buong kasaysayan ng bansang iyon, patuloy 
na ipinaalaala ni Jehova sa kanila ang kahalagahan 


JEHOVA 


ng kaniyang sagradong pangalan. Ang kabiserang 
lunsod ng Jerusalem, kasama ang Bundok Sion, ang 
siyang dakong pinili ni Jehova “upang doon ila- 
gay ang kaniyang pangalan, upang patahanin iyon.” 
(Deu 12:5, 11; 14:24, 25; Isa 18:7: Jer 3:17) Ang 
templong itinayo sa lunsod na iyon ang naging 'ba- 
hay para sa pangalan ni Jehova.” (1Cr 29:13-16, 1Ha 
8:15-21, 41-43) Ang anumang ginagawa noon sa 
templong iyon o sa lunsod na iyon, sa ikabubuti 
man o ikasasama, ay walang pagsalang makaaapek- 
to sa pangalan ni Jehova at pagtutuunan niya ng 
pansin. (1Ha 8:29; 9:3; 2Ha 21:4-7) Ang paglapasta- 
ngan sa pangalan ni Jehova roon ay tiyak na mag- 
dudulot ng kapuksaan sa lunsod at hahantong sa 
pagtatakwil sa mismong templo. (1Ha 9:6-8: Jer 
25:29: 7:8-15: ihambing ang ginawa at sinabi ni Je- 
sus sa Mat 21:12, 13, 23:38.) Dahil sa mga bagay na 
ito, nagsumamo sina Jeremias at Daniel para sa ka- 
nilang bayan at lunsod na magkaloob nawa si Jeho- 
va ng awa at tulong “alang-alang sa kaniyang sari- 
ling pangalan.'--Jer 14:9, Dan 9:15-19. 

Nang ihula ni Jehova na isasauli niya sa Juda ang 
bayang nagtataglay ng kaniyang pangalan at na li- 
linisin niya sila, muli niyang nilinaw sa kanila ang 
pangunahin niyang ikinababahala, sa pagsasabi: “At 
magmamalasakit ako sa aking banal na pangalan.” 
“'Hindi ko ginagawa ito alang-alang sa inyo, O sam- 
bahayan ng Israel, kundi alang-alang sa aking banal 
na pangalan, na nilapastangan ninyo sa gitna ng 
mga bansa na inyong pinaroonan.' 'At tiyak na pa- 
babanalin ko ang aking dakilang pangalan, na nila- 
lapastangan... ; at makikilala nga ng mga bansa na 
ako ay si Jehova,” ang sabi ng Soberanong Pangino- 
ong Jehova, ‘kapag napabanal ako sa gitna ninyo sa 
kanilang paningin." "---Eze 36:20-27, 32. 

Ipinakikita ng mga ito at ng iba pang mga kasula- 
tan na hindi labis-labis ang pagpapahalaga ni Jeho- 
va sa sangkatauhan. Palibhasa'y makasalanan ang 
lahat ng tao, makatarungan lamang na karapat- 
dapat sila sa kamatayan, at maaari lamang silang 
magtamo ng buhay sa pamamagitan ng di-sana- 
nararapat na kabaitan at awa ng Diyos. (Ro 5:12, 21: 
1Ju 4:9, 10) Walang pagkakautang si Jehova sa 
sangkatauhan, at para sa mga magtatamo ng wa- 
lang-hanggang buhay, ito ay isang kaloob, hindi ka- 
bayarang pinaghirapan. (Ro 5:15, 6:23, Tit 3:4, 5) 
Totoo, pinagpakitaan niya ng napakasidhing pag- 
ibig ang sangkatauhan. (Ju 3:16, Ro 5:7, 8) Ngunit 
salungat sa katotohanan sa Kasulatan at isang ka- 
malian na isiping ang kaligtasan ng mga tao ang 
siyang pinakamahalagang usapin o na ito ang pa- 
mantayan kung saan sinusukat ang katarungan, ka- 
tuwiran, at kabanalan ng Diyos. Ipinahayag ng sal- 
mista ang tamang pangmalas sa mga bagay-bagay 
nang bumulalas siya taglay ang pagpapakumbaba 
at pagkamangha: “O Jehova na aming Panginoon, 


JEHOVA 


pagkaringal ng iyong pangalan sa buong lupa, ikaw 
na ang dangal ay isinasalaysay sa ibabaw ng langit! 
... Kapag tinitingnan ko ang iyong langit, ang mga 
gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga 
bituin na iyong inihanda, ano ang taong mortal anu- 
pat iniingatan mo siya sa isipan, at ang anak ng ma- 
kalupang tao anupat pinangangalagaan mo siya?” 
(Aw 8:1, 3, 4: 144:3; ihambing ang Isa 45:9, 64:8.) 
Makatuwiran lamang na mas mahalaga ang pagpa- 
pabanal sa pangalan ng Diyos na Jehova kaysa sa 
buhay ng buong sangkatauhan. Kaya naman, gaya 
ng ipinakita ng Anak ng Diyos, dapat ibigin ng tao 
ang kaniyang kapuwa-tao gaya ng pag-ibig niya 
sa kaniyang sarili, ngunit dapat niyang ibigin ang 
Diyos nang kaniyang buong puso, pag-iisip, kalulu- 
wa, at lakas. (Mar 12:29-31) Nangangahulugan ito 
na ang pag-ibig sa Diyos na Jehova ay dapat na hi- 
git kaysa sa pag-ibig sa mga kamag-anak, mga ka- 
ibigan, o sa buhay mismo.---Deu 13:6-10: Apo 12:11, 
ihambing ang saloobin ng tatlong Hebreo sa Dan 
3:16-18, tingnan ang MAPANIBUGHUIN, PANINIBUGHO. 

Hindi dapat masamain ng mga tao ang maka- 
Kasulatang pangmalas na ito sa mga bagay-bagay 
kundi, sa halip, dapat itong mag-udyok sa kanila na 
lalo pang pahalagahan ang tunay na Diyos. Yamang 
maaaring lipulin ni Jehova ang buong makasala- 
nang sangkatauhan kaayon ng kaniyang ganap na 
katarungan, lalo nitong pinatitingkad ang kadakila- 
an ng kaniyang awa at di-sana-nararapat na kabai- 
tan sa pagliligtas niya ng ilan sa sangkatauhan ukol 
sa buhay. (Ju 3:36) Hindi siya nalulugod sa kamata- 
yan ng balakyot (Eze 18:23, 32, 33:11), gayunma'y 
hindi rin niya pahihintulutang matakasan ng balak- 
yot ang paglalapat ng kaniyang hatol. (Am 9:2-4: Ro 
2:2-9) Siya ay mapagtimpi at may mahabang pag- 
titiis, alang-alang sa kaligtasan ng mga masunu- 
rin (2Pe 3:8-10), gayunma'y hindi niya hahayaang 
magpatuloy magpakailanman ang isang situwas- 
yong nagdudulot ng kadustaan sa kaniyang mari- 
ngal na pangalan. (Aw 74:10, 22, 23: Isa 65:6, 7: 2Pe 
2:3) Siya'y mahabagin at maunawain may kinala- 
man sa mga kahinaan ng mga tao, anupat pinatata- 
wad “nang sagana” ang mga nagsisisi (Aw 103: 10- 
14: 130:3, 4; Isa 55:6, 7), gayunma'y hindi niya 
pinalilibre ang mga tao sa mga pananagutang dapat 
nilang pasanin dahil sa sarili nilang mga pagkilos at 
sa mga epekto ng mga ito sa kanilang sarili at sa ka- 
nilang pamilya. Aanihin nila ang kanilang inihasik. 
(Deu 30:19, 20, Gal 6:5, 7, 8) Sa gayon, nagpapakita 
si Jehova ng maganda at sakdal na pagkakatimbang 
ng katarungan at awa. Yaong mga may wastong 
pangmalas sa mga bagay-bagay ayon sa isiniwalat 
sa kaniyang Salita (Isa 55:8, 9, Eze 18:25, 29-31) ay 
hindi magkakamaling ipagwalang-bahala ang kani- 
yang di-sana-nararapat na kabaitan o ‘sumala sa la- 
yunin nito. —2Co 6:1, Heb 10:26-31, 12:29. 


1160 


Di-nagbabago ang Kaniyang mga Katangian 
at mga Pamantayan. Gaya ng sinabi ni Jeho- 
va sa bayan ng Israel: “Ako ay si Jehova, hin- 
di ako nagbabago.” (Mal 3:6) Sinabi niya ito mga 
3,500 taon matapos lalangin ng Diyos ang tao at 
mga 1,500 taon mula noong gawin niya ang tipang 
Abrahamiko. Bagaman inaangkin ng ilan na ang 
Diyos na isiniwalat sa Hebreong Kasulatan ay naiiba 
sa Diyos na isiniwalat ni Jesu-Kristo at ng mga ma- 
nunulat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan, ipina- 
kikita ng pagsusuri na walang saligan ang pag- 
aangking ito. May-kawastuang sinabi ng alagad na 
si Santiago tungkol sa Diyos: “Sa kaniya ay wala 
man lamang pagbabago sa pagbaling ng anino.” 
(San 1:17) Hindi lumambot ang personalidad ng 
Diyos na Jehova sa paglipas ng mga siglo, sapagkat 
hindi naman ito kailangan. Ang kaniyang kahigpi- 
tan ayon sa isiniwalat sa Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan ay hindi nabawasan ni sumidhi man ang 
kaniyang pag-ibig kung ihahambing noong magsi- 
mula siyang makitungo sa sangkatauhan sa Eden. 

Ang totoo, ang sa wari'y mga pagbabago sa kani- 
yang personalidad ay iba't ibang aspekto lamang ng 
iisa at di-nagbabagong personalidad. Ang mga ito 
ay resulta ng iba-ibang mga kalagayan at mga tao 
na pinakitunguhan ng Diyos, anupat nangailangan 
ng iba't ibang saloobin o pakikipag-ugnayan. (Iham- 
bing ang Isa 59:1-4.) Hindi si Jehova ang nagbago, 
kundi sina Adan at Eva, inilagay nila ang kanilang 
sarili sa posisyon kung saan si Jehova, dahil sa ka- 
niyang di-nagbabago at matuwid na mga pamanta- 
yan, ay hindi na maaaring makipag-ugnayan sa ka- 
nila bilang mga miyembro ng kaniyang minamahal 
na pansansinukob na pamilya. Palibhasa'y sakdal, 
sila ang may lubos na pananagutan sa kanilang si- 
nasadyang pagkakasala (Ro 5:14) at samakatuwid 
ay hindi na sila saklaw ng awa ng Diyos, bagaman 
pinagpakitaan sila ni Jehova ng di-sana-nararapat 
na kabaitan sa pamamagitan ng paglalaan sa kanila 
ng damit at pagpapahintulot na sila'y mabuhay 
nang maraming siglo sa labas ng santuwaryo ng 
Eden at magluwal ng mga supling bago sila tulu- 
yang mamatay dahil sa mga epekto ng kanilang 
makasalanang landasin. (Gen 3:8-24) Matapos si- 
lang palayasin mula sa Eden, lumilitaw na naputol 
na ang lahat ng pakikipagtalastasan ng Diyos kay 
Adan at sa kaniyang asawa. 

Kung bakit maaari siyang makitungo sa di- 
sakdal na mga tao. Dahil sa makatarungang 
mga pamantayan ni Jehova, maaari siyang makitu- 
ngo sa mga supling nina Adan at Eva sa paraang 
naiiba sa pakikitungo niya sa kanilang mga magu- 
lang. Bakit? Sa dahilang ang mga supling ni Adan 
ay nagmana ng kasalanan, samakatuwid ay hindi 
nila sinasadyang maipanganak sila bilang di-sakdal 


1161 


na mga nilalang na may likas na hilig na gumawa 
ng masama. (Aw 51:5, Ro 5:12) Dahil dito, may sa- 
ligan upang pagpakitaan sila ng awa. Ang unang 
hula ni Jehova (Gen 3:15), na binanggit noong pa- 
nahong bigkasin ang hatol sa Eden, ay nagpakitang 
ang paghihimagsik ng kaniyang unang mga anak 
na tao (pati ng isa sa kaniyang mga espiritung 
anak) ay hindi naging dahilan upang maghinanakit 
si Jehova ni pinutol man nito ang daloy ng kaniyang 
pag-ibig. Sa makasagisag na mga termino, ipinaki- 
ta ng hulang iyon na itutuwid ang situwasyong ni- 
likha ng paghihimagsik at isasauli ang mga kalaga- 
yan sa orihinal na kasakdalan ng mga ito, anupat 
ang lubos na kahulugan nito ay isiniwalat pagkara- 
an pa ng ilang milenyo.--Ihambing ang mga sagi- 
sag ng “serpiyente,” “babae,” at “binhi” sa Apo 12: 
9, 17: Gal 3:16, 29; 4:26, 27. 

Ang mga inapo ni Adan ay pinahintulutang ma- 
natili sa lupa sa loob ng libu-libong taon, bagaman 
sila'y di-sakdal at namamatay, anupat walang kaka- 
yahang lumaya mula sa nakamamatay na pagkaka- 
hawak ng kasalanan. Ipinaliwanag ng Kristiyanong 
apostol na si Pablo kung bakit ito pinahihintulutan ni 
Jehova, sa pagsasabing: “Sapagkat ang sangnilalang 
ay ipinasakop sa kawalang-saysay, hindi ayon sa sa- 
rili nitong kalooban kundi sa pamamagitan niya na 
nagpasakop nito [samakatuwid nga, ang Diyos na 
Jehova], salig sa pag-asa na ang sangnilalang din 
mismo ay palalayain sa pagkaalipin sa kasiraan at 
magtatamo ng maluwalhating kalayaan ng mga 
anak ng Diyos. Sapagkat alam natin na ang buong 
sangnilalang ay patuloy na dumaraing na magkaka- 
sama at nasasaktang magkakasama hanggang nga- 
yon.” (Ro 8:20-22) Gaya ng ipinakikita sa artiku- 
long PATIUNANG KAALAMAN, PATIUNANG PAGTATALAGA, 
walang pahiwatig na ginamit ni Jehova ang ka- 
niyang kapangyarihan na patiunang alamin ang 
mga bagay-bagay upang makita kung magkakasala 
ang unang mag-asawa. Gayunman, nang mangya- 
ri na iyon, patiunang itinalaga ni Jehova ang para- 
an kung paano itutuwid ang maling situwasyon. 
(Efe 1:9-11) Sa pasimula, ang sagradong lihim na ito 
ay nakakubli sa makasagisag na hula sa Eden, ngu- 
nit nang maglaon, lubusan itong isiniwalat sa kata- 
uhan ng bugtong na Anak ni Jehova, na isinugo sa 
lupa upang siya'y “magpatotoo sa katotohanan” at 
“sa pamamagitan ng di-sana-nararapat na kabaitan 
ng Diyos ay matikman niya ang kamatayan para sa 
bawat tao.”--Ju 18:37, Heb 2:9, tingnan ang PANTU- 
BOS. 

Samakatuwid, ang pakikitungo at pagpapala ni Je- 
hova sa ilang inapo ng makasalanang si Adan ay 
hindi indikasyon na nagbago ang Kaniyang mga pa- 
mantayan ng sakdal na katuwiran. Kaya naman 
hindi ito nagpapahiwatig na sinasang-ayunan niya 


JEHOVA 


ang kanilang pagiging makasalanan. Palibhasa'y ti- 
yak na matutupad ang mga layunin ni Jehova, 'ti- 
natawag niya ang mga bagay na wala na para bang 
ang mga iyon ay umiiral” (gaya noong bigyan niya 
si Abram ng pangalang “Abraham,” nangangahulu- 
gang “Ama ng Pulutong (Karamihan)” noong wala 
pang anak sina Abraham at Sara). (Ro 4:17) Yamang 
alam niya na sa kaniyang takdang panahon (Gal 
4:4) ay maglalaan siya ng pantubos, na siyang legal 
na paraan upang mapatawad ang kasalanan at ma- 
alis ang di-kasakdalan (Isa 53:11, 12; Mat 20:28, 1Pe 
2:24), si Jehova ay maaaring patuloy na makitungo 
sa di-sakdal na mga tao at tumanggap ng pagliling- 
kod ng mga ito, na mga nagmana ng kasalanan. 
Ito'y sapagkat mayroon siyang makatarungang sali- 
gan upang sila'y “ibilang, o ituring, na mga taong 
matuwid dahil sa pananampalataya nila sa mga pa- 
ngako ni Jehova at sa magiging katuparan ng mga 
hulang iyon kay Kristo Jesus bilang ang sakdal na 
hain para sa mga kasalanan. (San 2:23, Ro 4:20-25) 
Sa gayon, ang paglalaan ni Jehova ng kaayusan ng 
pantubos at ng mga pakinabang nito ay isang ma- 
riing patotoo hindi lamang ng pag-ibig at awa ni Je- 
hova kundi pati ng pagkamatapat niya sa kaniyang 
matataas na pamantayan ng katarungan, sapagkat 
sa pamamagitan ng kaayusan ng pantubos ay ipina- 
kikita niya “ang kaniyang sariling katuwiran sa ka- 
salukuyang kapanahunang ito, upang siya ay ma- 
ging matuwid kahit ipinahahayag niyang matuwid 
ang taong [bagaman di-sakdal ay] may pananampa- 
lataya kay Jesus."--Ro 3:21-26, ihambing ang Isa 
42:21: tingnan ang IPAHAYAG NA MATUWID. 

Kung bakit nakikipaglaban ang “Diyos ng 
kapayapaan.” Ang sinabi ni Jehova sa Eden na 
maglalagay siya ng alitan sa pagitan ng binhi ng ka- 
niyang Kalaban at ng binhi ng “babae" ay hindi na- 
ngangahulugang nagbago Siya mula sa pagiging 
'Diyos ng kapayapaan.” (Gen 3:15: Ro 16:20, 1Co 
14:33) Ang situwasyon noon ay katulad noong pa- 
nahong nabubuhay sa lupa ang kaniyang Anak na 
si Jesu-Kristo, na nagsabi: “Huwag ninyong isipin 
na pumarito ako upang maglagay ng kapayapaan sa 
lupa, pumarito ako upang maglagay, hindi ng kapa- 
yapaan, kundi ng tabak.” (Mat 10:32-40) Ang minis- 
teryo ni Jesus ay naging dahilan ng mga pag- 
kakabaha-bahagi, kahit sa loob ng mga pamilya 
(Luc 12:51-53), ngunit ito'y dahil sa panghahawa- 
kan niya sa matuwid na mga pamantayan at katoto- 
hanan ng Diyos at sa paghahayag niya ng mga ito. 
Nagkaroon ng pagkakabaha-bahagi sapagkat pinati- 
gas ng maraming indibiduwal ang kanilang puso la- 
ban sa mga katotohanang ito samantalang tinang- 
gap naman ng iba ang mga ito. (Ju 8:40, 44-47, 
15:22-25, 17:14) Hindi ito maiiwasan kung itatagu- 
yod ang banal na mga simulain, ngunit ang dapat 


JEHOVA 


sisihin ay ang mga nagtakwil sa kung ano ang 
tama. 

Gayundin, inihulang magkakaroon ng alitan sa- 
pagkat alinsunod sa sakdal na mga pamantayan ni 
Jehova, hindi maaaring kunsintihin ang mapaghi- 
magsik na landasin ng “binhi” ni Satanas. Ang di- 
pagsang-ayon ng Diyos sa mga iyon at ang pagpa- 
pala niya sa mga nanghahawakan sa matuwid na 
landasin ay magiging sanhi ng pagkakabaha-baha- 
gi (Ju 15:18-21, San 4:4), gaya sa kaso nina Cain at 
Abel.--Gen 4:2-8: Heb 11:4: 1Ju 3:12, Jud 10, 11, 
tingnan ang CAIN. 

Ang mapaghimagsik na landasing pinili ng mga 
tao at ng balakyot na mga anghel ay nagsilbing ha- 
mon sa lehitimong soberanya ni Jehova at sa mabu- 
ting kaayusan ng buong sansinukob. Upang ma- 
harap ang hamong ito, si Jehova ay kinailangang 
maging “tulad-lalaking mandirigma” (Exo 15:3-7), 
anupat ipinagtatanggol ang kaniyang mabuting pa- 
ngalan at matuwid na mga pamantayan, nakikipag- 
laban para sa mga umiibig at naglilingkod sa kaniya, 
at naglalapat ng kahatulan sa mga nararapat sa pag- 
kapuksa. (1Sa 17:45: 2Cr 14:11: Isa 30:27-31: 42:13) 
Hindi siya nag-aatubiling gamitin ang kaniyang wa- 
lang-kapantay na kapangyarihan, kung minsan ay 
sa paraang mapangwasak, gaya noong Baha, noong 
puksain ang Sodoma at Gomorra, at noong iligtas 
ang Israel mula sa Ehipto. (Deu 7:9, 10) At hindi siya 
natatakot na ipaalam ang alinmang detalye ng kani- 
yang matuwid na pakikipagdigma, hindi siya humi- 
hingi ng paumanhin, yamang wala naman siyang 
dapat ikahiya. (Job 34:10-15: 36:22-24: 37:23, 24: 
40:1-8, Ro 3:4) Ang paggalang niya sa kaniyang pa- 
ngalan at sa katuwirang kinakatawanan nito, gayun- 
din ang pag-ibig niya sa mga umiibig sa kaniya, ang 
nag-uudyok sa kaniya na kumilos.---Isa 48: 11, 57:21, 
59:15-19: Apo 16:5-7. 

Ganitong larawan din ang ipinakikita ng Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan. Pinatibay-loob ng apostol 
na si Pablo ang kaniyang mga kapuwa Kristiyano sa 
pagsasabing: “Ang Diyos na nagbibigay ng kapaya- 
paan ang dudurog kay Satanas sa ilalim ng inyong 
mga paa sa di-kalaunan.” (Ro 16:20, ihambing ang 
Gen 3:15.) Ipinakita rin niya na matuwid na ganti- 
han ng Diyos ng kapighatian yaong mga pumipig- 
hati sa kaniyang mga lingkod, anupat nagpapasapit 
ng walang-hanggang pagkapuksa sa mga sumasa- 
lansang. (2Te 1:6-9) Kasuwato ito ng mga turo ng 
Anak ng Diyos, na nagbigay-katiyakan sa di-matiti- 
nag na determinasyon ng kaniyang Ama na puwer- 
sahang wakasan ang lahat ng kabalakyutan at ang 
mga gumagawa nito. (Mat 13:30, 38-42, 21:42-44: 
23:33, Luc 17:26-30, 19:27) Masusumpungan sa ak- 
lat ng Apocalipsis ang maraming paglalarawan ng 
mga pakikipagdigmang awtorisado ng Diyos. Ga- 


1162 


yunman, kaayon ng karunungan ni Jehova, ang la- 
hat ng ito ay hahantong sa pagtatatag ng isang 
namamalaging pansansinukob na kapayapaan, na 
matibay na nakaugat sa katarungan at katuwiran. 
-Isa 9:6, 7: 2Pe 3:13. 

Mga pakikitungo sa Israel sa laman at sa es- 
pirituwal na Israel. Sa katulad na paraan, ma- 
laki ang pagkakaiba ng nilalaman ng Hebreong 
Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan 
dahil ang unang nabanggit ay pangunahin nang tu- 
matalakay sa mga pakikitungo ni Jehova sa Israel sa 
laman, samantalang ang huling nabanggit, sa ka- 
lakhang bahagi, ay humantong at naglarawan sa 
kaniyang mga pakikitungo sa espirituwal na Israel, 
ang kongregasyong Kristiyano. Kaya sa isang panig, 
nariyan ang isang bansa na ang milyun-milyong 
miyembro ay naging kaanib dahil lamang sa kani- 
lang pinagmulan sa laman, anupat binubuo ng ma- 
bubuti at masasama. Sa kabilang panig naman, na- 
riyan ang isang espirituwal na bansa na binubuo ng 
mga taong inilapit sa Diyos sa pamamagitan ni 
Jesu-Kristo, mga taong nagpapakita ng pag-ibig sa 
katotohanan at katuwiran anupat personal at ku- 
sang-loob na nag-alay ng kanilang sarili sa pagga- 
wa ng kalooban ni Jehova. Dahil dito, makatuwiran 
lamang na magkaiba ang mga pakikitungo at paki- 
kipag-ugnayan ng Diyos sa dalawang grupo at ma- 
aasahang ang unang grupo ay mangangailangan 
ng mas maraming kapahayagan ng galit at kahigpi- 
tan ni Jehova kaysa sa ikalawang grupo. 

Gayunman, isang malubhang pagkakamali na 
waling-halaga ang nakapagpapatibay at nakaaaliw 
na kaunawaan sa personalidad ng Diyos na Jehova 
na makikita sa kaniyang mga pakikitungo sa Israel 
sa laman. Ang mga ito ay nagbibigay ng napakahu- 
husay na halimbawa na nagpapatunay na si Jehova 
ang uri ng Personang inilarawan niya kay Moises: 
“Si Jehova, si Jehova, isang Diyos na maawain at 
magandang-loob, mabagal sa pagkagalit at sagana 
sa maibiging-kabaitan at katotohanan, nag-iingat 
ng maibiging-kabaitan sa libu-libo, nagpapauman- 
hin sa kamalian at pagsalansang at kasalanan, ngu- 
nit sa anumang paraan ay wala siyang pinaliligtas 
sa kaparusahan, naglalapat ng kaparusahan sa mga 
anak at sa mga apo dahil sa kamalian ng mga ama, 
sa ikatlong salinlahi at sa ikaapat na salinlahi. ”---Exo 
34:4-7: ihambing ang Exo 20:5. 

Bagaman ang pag-ibig, pagtitimpi, at mahabang 
pagtitiis ni Jehova ay tinitimbangan ng katarungan, 
ang mga ito pa rin ang namumukod-tanging mga 
aspekto ng kaniyang personalidad gaya ng isinisiwa- 
lat sa kasaysayan ng Israel, isang lubhang pinabo- 
rang bansa, na ang karamihan ay naging “matigas 
ang leeg” at “matigas ang puso' sa harap ng kanilang 
Maylalang. (Exo 34:8, 9, Ne 9:16, 17: Jer 7:21-26, Eze 


1163 


3:7) Ang matitinding pagtuligsa at paghatol na pau- 
lit-ulit na ipinahayag ni Jehova laban sa Israel sa pa- 
mamagitan ng kaniyang mga propeta ay lalo lamang 
nagpatingkad sa kadakilaan ng kaniyang awa at sa 
kamangha-manghang antas ng kaniyang mahabang 
pagtitiis. Sa katapusan ng mahigit 1,500 taon ng 
pagtitiis sa kanila, at kahit noong patayin ang kani- 
ya mismong Anak sa sulsol ng relihiyosong mga li- 
der ng bansa, patuloy pa rin silang pinagpakitaan ni 
Jehova ng pabor sa loob ng tatlo at kalahating taon, 
anupat may-kaawaang itinuon sa kanila ang panga- 
ngaral ng mabuting balita, sa gayo'y pinagkalooban 
sila ng higit pang pagkakataon upang magtamo ng 
pribilehiyong maghari kasama ng kaniyang Anak 
—isang pagkakataon na sinamantala ng libu-libo na 
nagsisi.--Gaw 2:1-5, 14-41, 10:24-28, 34-48, ting- 
nan ang PITUMPUNG SANLINGGO. 

Maliwanag na ang siniping pananalita ni Jehova 
may kinalaman sa 'pagpapasapit ng kaparusahan sa 
mga inapo ng mga nagkasala ang tinutukoy ni 
Jesu-Kristo nang sabihin niya sa mapagpaimbabaw 
na mga eskriba at mga Pariseo: “Sinasabi ninyo, 
“Kung kami ay nasa mga araw ng aming mga ninu- 
no, hindi kami magiging kabahagi nila sa dugo ng 
mga propeta. Samakatuwid ay nagpapatotoo kayo 
laban sa inyong sarili na kayo ay mga anak niya- 
ong mga pumaslang sa mga propeta. Kung gayon 
nga, punuin ninyo ang panukat ng inyong mga ni- 
nuno.” (Mat 23:29-32) Sa kabila ng kanilang pag- 
aangkin, ipinakita ng mga taong iyon, sa pamama- 
gitan ng kanilang landasin, na sinasang-ayunan nila 
ang maling mga gawa ng kanilang mga ninuno at 
na sila ay kabilang din sa ‘mga napopoot kay Jeho- 
va.” (Exo 20:5; Mat 23:33-36, Ju 15:23, 24) Sa gayon, 
di-tulad ng mga Judiong nagsisi at sumunod sa mga 
salita ng Anak ng Diyos, sila ay dumanas ng nag- 
kapatung-patong na mga epekto ng kahatulan ng 
Diyos, naganap ito pagkaraan ng maraming taon, 
nang ang Jerusalem ay kubkubin at wasakin at ang 
kalakhang bahagi ng populasyon nito ay mamatay. 
Maaari sana silang tumakas ngunit pinili nilang hu- 
wag samantalahin ang awa ni Jehova.--Luc 21:20- 
24: ihambing ang Dan 9:10, 13-15. 

Ang personalidad niya ay naaninag sa kani- 
yang Anak. Sa lahat ng aspekto, eksaktong ipi- 
naaninag ni Jesu-Kristo ang magandang personali- 
dad ng kaniyang Ama, ang Diyos na Jehova, na sa 
Kaniyang pangalan ay dumating siya. (Ju 1:18, Mat 
21:9, Ju 12:12, 13; ihambing ang Aw 118:26.) Sinabi 
ni Jesus: “Ang Anak ay hindi makagagawa ng kahit 
isang bagay sa sarili niyang pagkukusa, kundi kung 
ano lamang ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. 
Sapagkat anumang bagay ang ginagawa ng Isang 
iyon, ang mga bagay na ito ang ginagawa rin ng 
Anak sa gayunding paraan.” (Ju 5:19) Dahil dito, 


JEHOVA NG MGA HUKBO 


makatuwirang isipin na ang ipinakita ni Jesus na 
kabaitan at habag, kahinahunan at pagmamahal, 
gayundin ang masidhing pag-ibig sa katuwiran at 
pagkapoot sa kabalakyutan (Heb 1:8, 9), ay pawang 
mga katangiang naobserbahan ng Anak sa kani- 
yang Ama, ang Diyos na Jehova.--Ihambing ang 
Mat 9:35, 36 sa Aw 23:1-6 at Isa 40:10, 11, ang Mat 
11:27-30 sa Isa 40:28-31 at Isa 57:15, 16; ang Luc 
15:11-24 sa Aw 103:8-14, ang Luc 19:41-44 sa Eze 
18:31, 32, Eze 33:11. 

Samakatuwid, ang bawat taong maibigin sa katu- 
wiran, na bumabasa ng kinasihang Kasulatan at tu- 
nay na “nakaaalam” sa lubos na kahulugan ng pa- 
ngalan ni Jehova (Aw 9:9, 10; 91:14, Jer 16:21), ay 
magiging lubusang kumbinsido na ang pangalang 
iyon ay dapat ibigin at pagpalain (Aw 72:18-20, 
119:132, Heb 6:10), purihin at dakilain (Aw 7:17: Isa 
25:1: Heb 13:15), katakutan at pabanalin (Ne 1:11: 
Mal 2:4-6; 3:16-18, Mat 6:9), pagkatiwalaan (Aw 
33:21, Kaw 18:10), anupat sumasang-ayon sa sinabi 
ng salmista: “Aawit ako kay Jehova sa buong buhay 
ko: aawit ako ng papuri sa aking Diyos hangga't ako 
ay nabubuhay. Maging kalugud-lugod nawa ang 
aking pagninilay-nilay tungkol sa kaniya. Ako, sa 
ganang akin, ay magsasaya kay Jehova. Ang mga 
makasalanan ay malilipol mula sa lupa, At kung 
tungkol sa mga balakyot, sila ay mawawala na. Pag- 
palain mo si Jehova, O kaluluwa ko. Purihin ninyo si 
Jah!” -Aw 104:33-35. 


JEHOVA-JIREH [Titiyakin [Iyon] ni Jehova: 
Si Jehova ay Maglalaan]. Isang lugar sa isang bun- 
dok sa lupain ng Moria, kung saan nakasumpong si 
Abraham ng isang barakong tupa na nasabit sa 
isang palumpungan. Pagkatapos nito ay inihandog 
niya iyon kapalit ni Isaac. Itinuring ni Abraham na 
si Jehova ang naglaan ng barakong tupang iyon 
kung kaya pinangalanan niyang Jehova-jireh ang 
lugar na ito. Iniuugnay ng sinaunang tradisyon ang 
lokasyong ito sa lugar ng templo ni Solomon.---Gen 
22:2, 13, 14, tingnan ang MORIA. 


JEHOVA NG MGA HUKBO. Ang pananali- 
tang ito, na lumilitaw sa Kasulatan nang 285 beses, 
kasama na ang ibang mga anyo nito, ay isinalin 
mula sa pananalitang Hebreo na Yeho-wah' tseva- 
'ohth'. Ang karamihan sa mga paglitaw nito ay nasa 
makahulang mga aklat, partikular na sa Isaias, Je- 
remias, at Zacarias. Nang sumipi sina Pablo at San- 
tiago mula sa mga hulang iyon o tukuyin nila ang 
mga iyon, ginamit nila ang katumbas nito (isang 
transliterasyon sa Griego) sa kanilang mga isinulat. 
--Ro 9:29; San 5:4; ihambing ang Isa 1:9. 

Ang pangunahing kahulugan ng salitang Heb- 
reo na tsava” (pang-isahan, pangmaramihan, 


JEHOVA-NISI 


tseva-ohth') ay isang literal na hukbo ng mga kawal, 
o mga hukbong pandigma, gaya sa Genesis 21:22; 
Deuteronomio 20:9, at maraming iba pang teksto. 
Ngunit ginagamit din ang terminong ito sa makasa- 
gisag na diwa, gaya sa pananalitang “ang langit at 
ang lupa at ang buong hukbo nila,” o “ang araw at 
ang buwan at ang mga bituin, ang buong hukbo ng 
langit.” (Gen 2:1; Deu 4:19) Ang anyong pangmara- 
mihan (tseva-ohth') ay ginagamit nang ilang beses 
upang tumukoy sa mga hukbong Israelita, gaya sa 
Exodo 6:26, 7:4: Bilang 33:1, Awit 44:9, 60:10. Nani- 
niwala ang ilang iskolar na ang “mga hukbo” sa pa- 
nanalitang “Jehova ng mga hukbo” ay sumasaklaw 
hindi lamang sa mga anghelikong hukbo kundi pati 
sa hukbong Israelita at sa walang-buhay na mga ba- 
gay sa kalangitan. Gayunman, lumilitaw na ang ga- 
yong “mga hukbo” ay pangunahin nang tumutukoy 
sa mga anghelikong hukbo, kung hindi man panta- 
nging tumutukoy sa kanila. 

Nang makita ni Josue ang isang panauhing ang- 
hel malapit sa Jerico at tanungin niya ito kung ito'y 
panig sa Israel o sa kalaban, sumagot ito, “Hindi, 
kundi ako---bilang prinsipe ng hukbo ni Jehova ang 
pagparito ko ngayon.” (Jos 5:13-15) Sinabi ng prope- 
tang si Micaias sa mga haring sina Ahab at Jehosa- 
pat, “Nakikita ko nga si Jehova na nakaupo sa ka- 
niyang trono at ang buong hukbo ng langit na 
nakatayo sa tabi niya, sa kaniyang kanan at sa ka- 
niyang kaliwa,” maliwanag na ang tinutukoy ay 
ang mga espiritung anak ni Jehova. (1Ha 22:19-21) 
Angkop na gamitin ang anyong pangmaramihan sa 
pananalitang “Jehova ng mga hukbo,” yamang ang 
mga anghelikong hukbo ay hindi lamang inilalara- 
wan na pangkat-pangkat bilang mga kerubin, mga 
serapin, at mga anghel (Isa 6:2, 3: Gen 3:24, Apo 
5:11) kundi inilalarawan din bilang organisadong 
mga grupo, anupat masasabi ni Jesu-Kristo na ma- 
aari siyang tumawag ng “mahigit sa labindalawang 
hukbo ng mga anghel.” (Mat 26:53) Nang magsu- 
mamo si Hezekias na tulungan siya ni Jehova, tina- 
wag niya siyang “Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng 
Israel, na nakaupo sa mga kerubin,” anupat maliwa- 
nag na tinutukoy ang kaban ng tipan at ang mga pi- 
gura ng mga kerubin na nasa takip nito, na suma- 
sagisag sa makalangit na trono ni Jehova. (Isa 37:16; 
ihambing ang 1Sa 4:4, 2Sa 6:2.) Ang matatakuting 
lingkod ni Eliseo ay napatibay-loob ng isang maka- 
himalang pangitain kung saan nakita niyang ang 
mga bundok sa palibot ng kinubkob na lunsod na ti- 
natahanan ni Eliseo ay “pund ng mga kabayo at 
mga pandigmang karo ng apoy,” na isang bahagi ng 
mga anghelikong hukbo ni Jehova.---2Ha 6: 15-17. 

Sa gayon, ang pananalitang “Jehova ng mga huk- 
bo" ay nagtatawid ng diwa ng kapangyarihan, ka- 
pangyarihang taglay ng Soberanong Tagapamahala 
ng sansinukob, na nagpupuno sa malalaking hukbo 


1164 


ng mga espiritung nilalang. (Aw 103:20, 21, 148: 
1, 2; Isa 1:24: Jer 32:17, 18) Kaya naman pumupu- 
kaw ito ng matinding paggalang at pagkasindak, at 
kasabay niyao'y naglalaan ito ng kaaliwan at pam- 
patibay-loob para sa mga lingkod ni Jehova. Ba- 
gaman si David ay nag-iisa at walang kasamang 
makalupang hukbong militar, hinamon niya sa “pa- 
ngalan ni Jehova ng mga hukbo, ang Diyos ng mga 
hukbo ng Israel,” ang pagkalaki-laking Filisteo na si 
Goliat. (1Sa 17:45) Ang bayan ng Diyos bilang isang 
grupo at bilang mga indibiduwal ay maaaring mag- 
karoon ng lakas ng loob at pag-asa, hindi lamang sa 
mga panahon ng literal na pakikibaka kundi pati sa 
lahat ng iba pang mahihirap na situwasyon o nata- 
tanging pangyayari. Matatamo nila ito kung kikila- 
lanin nila ang karingalan ng posisyon ni Jehova bi- 
lang Soberano, na ipinahihiwatig ng pamamahala 
niya sa makapangyarihang mga hukbo na nagliling- 
kod mula sa kaniyang makalangit na mga korte. 
(1Sa 1:9-11, 2Sa 6:18, 7:25-29) Yamang ginamit ng 
mga propeta ang pananalitang “Jehova ng mga huk- 
bo,” ito'y isa pang dahilan upang yaong mga nakiki- 
nig sa mga hula ay makatiyak na matutupad ang 
mga iyon. 


JEHOVA-NISI. Pangalan ng altar na itinayo 
ni Moises bilang pinakaalaala pagkatapos magta- 
gumpay ang Israel laban sa pakikipagbaka sa mga 
Amalekita sa Repidim.--Exo 17:8, 13-16. 

Ang pangalang ito ay nangangahulugang “Si Je- 
hova ang Aking Posteng Pananda,” anupat ang 
nis:si' ay hinalaw sa nes (posteng pananda). Ipinapa- 
lagay ng mga tagapagsalin ng Griegong Septuagint 
na ang nis:s!” ay hinalaw sa nus (tumakas upang 
manganlong), kaya naman binibigyan nila ito ng 
kahulugang “Si Jehova ang Aking Kanlungan.” Sa- 
mantala, sa Latin na Vulgate, ipinapalagay na ang 
nis:si” ay hinalaw sa na'sas' (itaas, iangat), kaya na- 
man binibigyan ito ng kahulugang “Si Jehova ang 
Aking Pagkakataas.”--Exo 17:15, tlb sa Rbi8. 


JEHOVA-SHALOM [Si Jehova ay Kapayapa- 
an]. Pangalang ibinigay sa altar na itinayo ni Gideon 
sa Opra sa K ng Jordan. Pagkatapos niyang makita 
ang anghel ni Jehova, si Gideon ay natakot na baka 
siya'y mamatay. Ngunit tiniyak sa kaniya: “Kapaya- 
paan nawa ang mapasaiyo. Huwag kang matakot. 
Hindi ka mamamatay.” Bilang pasasalamat, itinayo 
ni Gideon ang altar, maliwanag na hindi para sa 
paghahain, kundi bilang pinakaalaala para kay Je- 
hova.---Huk 6:22-24. 


JEHOZABAD 
kaloob]. 

1. Ang ikalawa sa walong anak ni Obed-edom na 
kabilang sa mga bantay ng pintuang-daan sa san- 
tuwaryo.— 1Cr 26:1, 4, 5, 13, 15. 


[malamang, Si Jehova ay Nag- 


1165 


2. Isang Benjamitang opisyal na namamahala sa 
180,000 sa hukbo ni Haring Jehosapat.--2Cr 17: 
17, 18. 

3. Isang kasabuwat sa pagpatay kay Haring Jeho- 
as ng Juda. Pinatay nina Jehozabad at Jozacar, mga 
lingkod ni Jehoas, ang hari dahil pinaslang nito ang 
anak ni Jehoiada na si Zacarias. Sila mismo ay pina- 
tay ng anak at kahalili ni Jehoas, si Amazias. Si Je- 
hozabad ay anak ng isang babaing Moabitang nag- 
ngangalang Simrit at ni Somer.---2Ha 12:20, 21, 2Cr 
24:20-22, 25-27: 25:1, 3. 


JEHOZADAK  [malamang, Inaaring Matuwid 
ni Jehova], JOZADAK [pinaikling anyo ng Jehoza- 
dak]. Ang mas maikling anyo ay ginamit sa Nehe- 
mias; ang mas mahabang anyo naman ay ginamit 
sa ibang bahagi ng Kasulatan. 

Ama ng mataas na saserdoteng si Jesua (o Josue). 
(Ezr 3:2, Hag 1:12, Zac 6:11) Si Jehozadak ay dinala 
sa pagkatapon pagkatapos na patayin ni Nabucodo- 
nosor ang kaniyang ama, ang punong saserdoteng 
si Seraias, kung kaya sa pamamagitan niya ay nai- 
ngatan ang linya ng mga mataas na saserdote. 
— 1Cr 6:14, 15: 2Ha 25:18-21, Ne 12:26. 


JEHU [posible, Siya si Jehova]. 

1. Isang Benjamitang mula sa lunsod ng Ana- 
tot na kusang-loob na pumaroon kay David upang 
maglingkod sa kaniya. Si David ay nasa Ziklag noon 
at tumatakas mula kay Haring Saul. Kabilang si 
Jehu sa makapangyarihang mga lalaki na “nasasan- 
datahan ng busog, na ginagamit ang kanang kamay 
at ginagamit ang kaliwang kamay sa mga bato o sa 
mga palaso sa busog.”--1Cr 12:1-3. 

2. Isang propeta, ang anak ni Hanani. Inihula 
niya ang pagkalipol ng sambahayan ni Baasa na 
hari ng Israel. (1Ha 16:1-4, 7, 12) Pagkaraan ng ma- 
higit 33 taon, isang propeta na may gayunding pa- 
ngalan (kaya marahil ay ang tao ring iyon) ang 
sumaway kay Haring Jehosapat ng Juda dahil sa pa- 
kikipagkaibigan at pagtulong nito sa balakyot na si 
Haring Ahab ng Israel. (2Cr 19:1-3) Sa 2 Cronica 20: 
34, sinasabing ang kasaysayan ni Jehosapat ay isi- 
nulat “sa mga salita ni Jehu na anak ni Hanani, na 
inilakip sa Aklat ng mga Hari ng Israel.” 

3. Ang anak ni Jehosapat (hindi si Haring Jehosa- 
pat ng Juda) at apo ni Nimsi. (2Ha 9:14) Namahala si 
Jehu bilang hari ng Israel noong mga 904 hanggang 
877 B.C.E. Noong panahon ng paghahari ni Ha- 
ring Ahab ng Israel, si Elias na propeta ay tumakas 
patungong Bundok Horeb upang maiwasan ang ka- 
matayan sa mga kamay ng asawa ni Ahab na si Je- 
zebel. Inutusan ng Diyos si Elias na bumalik at pahi- 
ran ang tatlong lalaki: si Eliseo bilang kahalili ni 
Elias, si Hazael bilang hari ng Sirya, at si Jehu bilang 
hari ng Israel. (1Ha 19:15, 16) Pinahiran ni Elias si 


JEHU 


Eliseo (o, inatasan ito, tingnan ang PINAHIRAN, PAGPA- 
PAHID). Ngunit ang pagpapahid kay Jehu ay aktuwal 
na isinagawa ng kahalili ni Elias na si Eliseo. 

Dahil ba sa pagpapaliban ni Elias kung kaya si Eli- 
seo ang nagsagawa ng pagpapahid kay Jehu? Hindi 
naman. Di-nagtagal matapos ibigay kay Elias ang 
utos, sinabi ni Jehova sa kaniya na ang kapahama- 
kan sa sambahayan ni Ahab (na ilalapat ni Jehu) ay 
hindi darating sa mga araw ni Ahab, kundi sa mga 
araw ng anak ni Ahab. (1Ha 21:27-29) Kaya mali- 
wanag na ang pagkaantala ay ayon sa patnubay ni 
Jehova at hindi dahil sa anumang kapabayaan ni 
Elias. Ngunit ang pagpapahid ay itinaon ni Jehova 
sa tamang-tamang panahon, nang maaari nang ka- 
agad na kumilos si Jehu kaayon ng pagpapahid sa 
kaniya. At, kasuwato ng katatagan at dinamikong 
personalidad ni Jehu, hindi siya nag-aksaya ng pa- 
nahon, kundi kaagad siyang kumilos. 

Dumating ang takdang panahon. Panahon noon 
ng digmaan. Patay na si Ahab at ang kaniyang anak 
na si Jehoram ang namamahala. Ang hukbo ng Is- 
rael ay nasa Ramot-gilead at nagbabantay laban sa 
mga hukbo ni Hazael, ang hari ng Sirya. Naroon si 
Jehu bilang isa sa mga kumandante ng militar. (2Ha 
8:28; 9:14) Siya at ang kaniyang ayudanteng si Bid- 
kar, bilang mga kawal sa hukbo ni Ahab, ay naroro- 
on nang tuligsain ni Elias si Ahab, anupat humula 
na gagantihan ni Jehova si Ahab sa lupain ni Na- 
bot.” Kinuha ni Ahab ang bukid na iyon matapos na 
ipapaslang ng kaniyang asawang si Jezebel si Nabot. 
— 1Ha 21:11-19, 2Ha 9:24-26. 

Habang nagbabantay sa Ramot-gilead ang huk- 
bong militar ng Israel, si Haring Jehoram ng Israel 
ay nasa Jezreel at nagpapagaling ng mga sugat na 
tinamo niya sa mga kamay ng mga Siryano sa 
Rama (Ramot-gilead). Naroon din ang hari ng Juda, 
si Ahazias. Pamangkin siya ni Jehoram ng Israel, 
dahil ang kaniyang ina ay si Athalia na kapatid ni 
Jehoram ng Israel at anak nina Ahab at Jezebel. Pu- 
maroon si Haring Ahazias sa Jezreel upang dalawin 
ang kaniyang may-sakit na tiyo, si Jehoram.---2Ha 
8:25, 26, 28, 29. 

Pagpapahid kay Jehu. Tinawag ni Eliseo ang 
isa sa mga anak ng mga propeta, ang kaniyang ta- 
gapaglingkod, anupat sinabihan ito na kumuha ng 
isang prasko ng langis, pumaroon sa kampo ng mga 
Israelita sa Ramot-gilead, pahiran doon si Jehu, at 
tumakas. Sumunod naman ang tagapaglingkod ni 
Eliseo, anupat tinawag si Jehu sa isang bahay upang 
ilayo sa ibang mga opisyal, pinahiran ito at sinabi 
ang atas ni Jehu na puksain ang buong sambahayan 
ni Ahab. Pagkatapos ay tumakas ang tagapagling- 
kod, gaya ng tagubilin ni Eliseo.---2Ha 9:1-10. 

Nang lumabas ng bahay si Jehu, tinangka niyang 
ipagwalang-bahala ang bagay na iyon, na para bang 


JEHU 


hindi mahalaga ang sinabi ng propeta. Ngunit na- 
halata ng mga lalaki sa kaniyang hitsura at kilos na 
isang mahalagang bagay ang nangyari. Nang pilitin 
si Jehu, isiniwalat niya na pinahiran siya bilang hari 
ng Israel: pagkarinig nito, kaagad siyang ipinrokla- 
ma ng hukbo bilang hari.---2Ha 9:11-14. 

Pagpuksa sa Sambahayan ni Ahab. Matapos 
magbigay ng utos na ilihim sa Jezreel ang bagay na 
iyon, buong-bilis na sumakay si Jehu patungo sa 
lunsod na iyon. (2Ha 9:15, 16) Ang mga mensahe- 
rong isinugo ni Jehoram mula sa Jezreel upang 
magtanong kung “May kapayapaan ba?” ay pina- 
punta sa likuran ng mga tauhan ni Jehu. Habang 
papalapit “ang dumadaluyong na karamihan” ng 
mga mangangabayo at mga karo ni Jehu, nakilala si 
Jehu ng bantay na nasa tore dahil sa pagpapatakbo 
niya ng karo “nang may kabaliwan.” Naghinala si Je- 
horam na hari ng Israel at anak ni Ahab at sumakay 
sa karong pandigma nito, anupat naabutan si Jehu 
sa lupain ni Nabot. Pinana ito ni Jehu ng isang pala- 
so at, palibhasa'y naalaala ang hula ni Elias, inu- 
tusan niya ang kaniyang ayudanteng si Bidkar na 
ihagis ang katawan nito sa bukid ni Nabot. Pagkata- 
pos ay nagpatuloy pa si Jehu patungo sa lunsod ng 
Jezreel. Lumilitaw na ang apo ni Ahab na si Ahazias, 
na lumabas ng lunsod kasama ni Jehoram, ay nag- 
tangkang bumalik sa sarili nitong kabisera, ang Je- 
rusalem, ngunit nakaabot lamang sa Samaria at 
nagtago roon. Nabihag ito sa kalaunan at dinala kay 
Jehu malapit sa bayan ng Ibleam, di-kalayuan sa 
Jezreel. Inutusan ni Jehu ang kaniyang mga tauhan 
na patayin si Ahazias sa karong pandigma nito. Na- 
sugatan nila ito ng ikamamatay, habang nasa daan 
patungong Gur, malapit sa Ibleam, ngunit nakata- 
kas ito at nagpunta sa Megido, kung saan ito nama- 
tay. Pagkatapos ay dinala ito sa Jerusalem at inili- 
bing doon.---2Ha 9:17-28: 2Cr 22:6-9. 

Pagdating ni Jehu sa Jezreel, ang balo ni Ahab na 
si Jezebel ay sumigaw: “Napabuti ba si Zimri na ma- 
mamatay ng kaniyang panginoon?” (Tingnan ang 
1Ha 16:8-20.) Ngunit si Jehu, na hindi nasindak ng 
pasaring na pagbabantang ito, ay nag-utos sa mga 
opisyal ng korte na ihulog si Jezebel. Sinunod nila 
siya. Ang dugo nito ay tumilamsik sa pader, at ni- 
yurakan ito ni Jehu sa pamamagitan ng kaniyang 
mga kabayo. Posibleng nagbibigay ng higit na kau- 
nawaan hinggil sa pagkatao ni Jehu ang maikling 
pangungusap sa ulat, “Pagkatapos ay pumasok siya 
at kumain at uminom,” saka iniutos na ilibing si Je- 
zebel. Samantala, kinain ito ng mga aso, isang pang- 
yayaring nagpaalaala kay Jehu ng makahulang pa- 
nanalita ni Elias may kinalaman sa kamatayan ng 
babaing ito.---2Ha 9:30-37: 1Ha 21:23. 

Hindi nag-aksaya ng panahon si Jehu sa pagsisi- 
kap na tapusin ang kaniyang atas. Hinamon niya 


1166 


ang mga lalaki ng Samaria na ilagay sa trono ang 
isa sa 70 anak ni Ahab at makipaglaban. Ngunit da- 
hil sa takot ay nagpahayag sila ng kanilang pagka- 
matapat kay Jehu. Buong-tapang na sinubok ni Jehu 
ang kanilang pagkamatapat sa pagsasabing: “Kung 
kayo ay para sa akin, . . . kunin ninyo ang mga ulo 
ng mga lalaki na mga anak ng inyong panginoon at 
pumarito kayo sa akin bukas sa ganitong oras sa 
Jezreel.” Nang sumunod na araw ay dumating ang 
mga mensahero, dala sa mga basket ang 70 ulo, na 
iniutos naman ni Jehu na ilagay sa dalawang bun- 
ton sa pintuang-daan ng Jezreel hanggang sa uma- 
ga. Pagkatapos nito, pinatay ni Jehu ang lahat ng 
bantog na tao ni Ahab, ang mga kakilala nito, at ang 
mga saserdote nito. Pagkatapos ay pinagpapatay 
niya ang 42 iba pang mga lalaki, ang mga kapatid 
ng apo ni Ahab na si Haring Ahazias ng Juda. Sa ga- 
yon ay pinuksa rin niya ang mga anak ni Jehoram 
ng Juda, ang asawa ng anak ng balakyot na si Jeze- 
bel, si Athalia.---2Ha 10:1-14. 

Malalaking hakbang na ang naisagawa upang ali- 
sin sa Israel ang pagsamba kay Baal, ngunit mara- 
mi pang kailangang gawin si Jehu, at ginawa niya 
iyon nang maagap at nang may kasigasigan. Sa ka- 
niyang pagsakay patungong Samaria ay nakasalu- 
bong niya si Jehonadab, isang Recabita. Maaalaala 
natin na nang maglaon ay pinapurihan ni Jehova 
ang mga inapo ng lalaking ito sa pamamagitan ng 
propetang si Jeremias dahil sa kanilang katapatan. 
(Jer 35:1-16) Ipinahayag ni Jehonadab na nasa pa- 
nig siya ni Jehu sa pakikipaglaban nito sa Baalismo 
at sinamahan ito, anupat tinulungan si Jehu. Ang 
lahat ng natira sa mga kamag-anak o mga kakampi 
ni Ahab sa Samaria ay pinuksa.---2Ha 10:15-17. 

Nilipol ang mga Mananamba ni Baal. Su- 
munod, sa pamamagitan ng isang pakana na mag- 
patawag ng isang malaking pagtitipon para sa pag- 
samba kay Baal, naipon ni Jehu sa bahay ni Baal 
ang lahat ng mananamba nito sa Israel. Matapos ti- 
yakin na walang mananamba ni Jehova ang naroon, 
inutusan ni Jehu ang kaniyang mga tauhan na pa- 
tayin ang lahat ng nasa bahay. Pagkatapos nito, gi- 
niba nila ang mga sagradong haligi ni Baal at ibi- 
nagsak ang bahay, anupat ibinukod iyon bilang mga 
palikuran, na siyang pinaggamitan sa lugar na iyon 
hanggang noong mga araw ni Jeremias, ang manu- 
nulat ng salaysay na iyon sa aklat ng Mga Hari. Ang 
ulat ay kababasahan: “Sa gayon ay nilipol ni Jehu si 
Baal mula sa Israel.” (2Ha 10:18-28) Ngunit nang 
maglaon, ang pagsamba kay Baal ay muling naging 
sanhi ng kabagabagan kapuwa sa Israel at sa Juda. 
—?2Ha 17:16, 2Cr 28:2, Jer 32:29. 

Malamang na upang panatilihing hiwalay ang 
sampung-tribong kaharian ng Israel sa kaharian ng 
Juda na may templo ni Jehova sa Jerusalem, pina- 


1167 


hintulutan ni Haring Jehu na manatili sa Israel ang 
pagsamba sa guya na ang mga sentro naman ay 
nasa Dan at Bethel. “At si Jehu ay hindi nag-ingat sa 
paglakad sa kautusan ni Jehova na Diyos ng Israel 
nang kaniyang buong puso. Hindi siya lumihis mula 
sa mga kasalanan ni Jeroboam na pinangyari ni- 
yang ipagkasala ng Israel.”---2Ha 10:29, 31. 

Gayunpaman, dahil sa masigasig at puspusang 
paggawa ni Jehu upang mabunot ang Baalismo at 
mailapat ang mga hatol ni Jehova sa sambahayan ni 
Ahab, ginantimpalaan ni Jehova si Jehu ng panga- 
ko na apat na salinlahi ng mga anak nito ang uupo 
sa trono ng Israel. Natupad ito sa mga inapo ni Jehu 
na sina Jehoahaz, Jehoas, Jeroboam II, at Zacarias, 
na ang pamamahala ay nagwakas nang paslangin 
ito noong mga 791 B.C.E. Kaya ang dinastiya ni Jehu 
ay naghari sa Israel nang mga 114 na taon.---2Ha 
10:30: 13:1, 10, 14:23, 15:8-12. 


Bakit pinagsulit ng Diyos ang 
sambahayan ni Jehu dahil sa 
pagbububo ng dugo, gayong si 
Jehova ang nag-atas kay Jehu 
bilang kaniyang tagapuksa? 


Ngunit pagkaraan ng mga araw ni Jehu, sa pama- 
magitan ng propetang si Oseas, sinabi ni Jehova: 
“Sapagkat kaunting panahon pa at hihingi ako ng 
pagsusulit dahil sa mga pagbububo ng dugo sa Jez- 
reel laban sa sambahayan ni Jehu, at paglalahuin ko 
ang maharlikang pamamahala ng sambahayan ng 
Israel.” (Os 1:4) Ang pagkakasalang ito sa dugo sa 
sambahayan ni Jehu ay hindi maaaring dahil sa 
pagsasagawa niya ng atas na puksain ang sambaha- 
yan ni Ahab, sapagkat pinapurihan siya ng Diyos 
dahil dito. Ni dahil man ito sa pagpuksa niya kay 
Ahazias ng Juda at sa mga kapatid nito. Sa pama- 
magitan ng kanilang mga ugnayan sa pamilya, sa- 
makatuwid nga, ang pag-aasawa ni Jehoram ng 
Juda, na anak ni Haring Jehosapat, kay Athalia, na 
anak nina Ahab at Jezebel, narumhan ang maharli- 
kang linya ni Juda dahil sa pagpasok ng balakyot na 
sambahayan ni Omri. 

Sa halip, waring ang dahilan ay ang pagpapahin- 
tulot ni Jehu na magpatuloy sa Israel ang pagsam- 
ba sa guya at ang hindi niya paglakad sa kautusan 
ni Jehova nang kaniyang buong puso. Malamang na 
naniwala si Jehu na mapananatili lamang ang kasa- 
rinlan mula sa Juda sa pamamagitan ng paghihiwa- 
lay ng relihiyon. Tulad ng iba pang mga hari ng 
Israel, sinikap niyang patibayin ang kaniyang posi- 
syon sa pamamagitan ng pagpapanatili ng pagsam- 
ba sa guya. Sa katunayan ay isa itong katibayan 
ng kawalan ng pananampalataya kay Jehova, na 
siyang nagpaging-posible na maging hari si Jehu. 


JEHU 


Kaya maaaring bukod pa sa wastong paglalapat ng 
hatol ni Jehova laban sa sambahayan ni Ahab, ang 
maling mga motibo ni Jehu sa pagpapanatili sa pag- 
samba sa guya ang siya ring dahilan upang magbu- 
bo siya ng dugo. 

Ang tunay na kapangyarihan ng kaharian ng Is- 
rael ay naigupo nang bumagsak ang sambahayan ni 
Jehu, anupat mga 50 taon na lamang ang itinagal 
ng kaharian. Tanging si Menahem, na nagpabagsak 
sa pumaslang kay Zacarias na si Salum, ang nagka- 
roon ng anak na humalili sa kaniya sa trono. Ang 
anak na ito, si Pekahias, ay pinaslang, gaya rin ng 
nangyari sa pumaslang at humalili sa kaniya na si 
Peka. Si Hosea, ang huling hari ng Israel, ay dinala 
ng hari ng Asirya sa pagkabihag.--2Ha 15:10, 13- 
30, 17:4. 

Sa mula't sapol, ang pangunahing pagkakasala ng 
Israel ay ang pagsasagawa nito ng pagsamba sa 
guya. Humantong ito sa paglayo ng bansa mula kay 
Jehova, na nagbunga ng pagguho ng lipunan. Kaya 
ang pagkakasala dahil sa “pagbububo ng dugo sa 
Jezreel” ay isa sa mga bagay, kasama ng pagpas- 
lang, pagnanakaw, pangangalunya, at iba pang mga 
krimen, na talagang nag-uugat sa huwad na pag- 
samba na pinahintulutan ng mga tagapamahala. 
Nang dakong huli, kinailangan ng Diyos na 'pagla- 
huin ang maharlikang pamamahala ng sambaha- 
yan ng Israel.'---Os 1:4: 4:2. 

Niligalig ang Israel ng Sirya at Asirya. Da- 
hil hindi ito bumaling nang lubusan kay Jehova at 
lumakad sa kaniyang mga daan, napaharap si Jehu 
sa panliligalig ni Hazael, ang hari ng Sirya, sa lahat 
ng mga araw ng kaniyang pamamahala. Paunti- 
unting kumuha si Hazael ng teritoryo mula sa nasa- 
sakupan ng Israel sa kabilang ibayo ng Jordan. (2Ha 
10:32, 33, Am 1:3, 4) Kasabay nito, tumindi ang 
banta ng Asirya sa pag-iral ng Israel. 

Binanggit si Jehu sa mga Inskripsiyong 
Asiryano. Sa mga inskripsiyon ni Salmaneser III, 
hari ng Asirya, inangkin niyang tumanggap siya ng 
tributo mula kay Jehu. Ang inskripsiyon ay kaba- 
basahan: “Ang tributo ni Jehu (Ja-ui-a), anak ni 
Omri (Hu-um-ri), tumanggap ako mula sa kaniya ng 
pilak, ginto, isang ginintuang mangkok na saplu, 
isang ginintuang plorera na patulis ang ilalim, mga 
ginintuang baso, mga ginintuang timba, lata, isang 
baston para sa hari, (at) kahoy na puruhtu [hindi 
alam kung ano ang kahulugan ng huling salita].” 
(Ancient Near Eastern Texts, inedit ni J. B. Prit- 
chard, 1974, p. 281) (Ang totoo, hindi anak ni Omri 
si Jehu. Ngunit mula noong panahon ni Omri, ang 
pananalitang ito ay ginagamit kung minsan upang 
tumukoy sa mga hari ng Israel, tiyak na dahil sa ka- 
gitingan ni Omri at sa pagtatayo niya sa Samaria, 
na nanatiling kabisera ng Israel hanggang noong 


JEHUBA 


bumagsak sa Asirya ang sampung-tribong kahari- 
ang iyon.) 

Kalakip ng mismong inskripsiyong iyon sa tinata- 
wag na Black Obelisk ang isang pagsasalarawan, 
marahil ay ng isang sugo ni Jehu, na nakayukod kay 
Salmaneser at naghahandog ng tributo. Sinasabi ng 
ilang komentarista na ito ang unang pagsasalara- 
wan sa mga Israelita, sa abot ng kanilang nalala- 
man. Gayunman, hindi tayo lubusang makatitiyak 
sa pagiging totoo ng pag-aangkin ni Salmaneser. Isa 
pa, ang hitsura ng tao sa larawan ay hindi maaasa- 
han na wastong wangis ng isang Israelita, sapagkat 
maaaring iginuhit ng mga bansang ito ang kanilang 
mga kaaway bilang may di-kaayaayang hitsura, 
kung paanong itinatanghal ng mga drowing o mga 
larawan sa ngayon ang mga tao ng isang kaaway na 
bansa bilang mahihina, pangit, o nakapopoot. 

4. Ang anak ni Obed na mula sa pamilya ni Jera- 
meel, isang inapo ni Hezron, anak ni Perez, na isini- 
lang ni Tamar kay Juda. Ang linyang ito ni Jehu ay 
sa pamamagitan ni Jarha, isang aliping Ehipsiyo. Si 
Sesan, isang inapo ni Jerameel, ay hindi nagkaroon 
ng anak na lalaki, kaya ibinigay niya kay Jarha ang 
kaniyang anak na babae bilang asawa. Ang anak na 
isinilang sa mga ito ay si Atai, isang ninuno ni Jehu. 
— 1Cr 2:3-5, 25, 34-38. 

5. Isang Simeonita, ang anak ni Josibias. Noong 
mga araw ni Haring Hezekias ng Juda, kabilang siya 
sa mga pinuno ng mga Simeonitang pamilya na 
nagpabagsak sa mga Hamita at mga Meunim na na- 
ninirahan sa kapaligiran ng Gedor at pagkatapos ay 
nanahanan doon kasama ng kanilang mga kawan 
bilang kahalili ng mga taong ito.--1Cr 4:24, 35, 
38-41. 


JEHUBA. Isang nangungunang miyembro ng 
tribo ni Aser.— 1Cr 7:34, 40. 


JEHUCAL [Magagawa ni Jehova: Nananaig si 
Jehova], JUCAL [pinaikling anyo ng Jehucal]. Isang 
prinsipe na isinugo ni Haring Zedekias upang hili- 
ngan si Jeremias na manalangin para sa Juda. (Jer 
37:3) Ang anak na ito ni Selemias at tatlong iba 
pang maimpluwensiyang prinsipe ang nag-utos na 
ihulog si Jeremias sa malusak na imbakang-tubig 
dahil ang pangangaral niya ay, gaya ng sabi nila, 
"nagpapahina sa mga kamay ng mga lalaking man- 
dirigma, gayundin sa mga kamay ng bayan sa 
pangkalahatan.---Jer 38:1-6. 


JEHUD. Isang lugar sa teritoryo ng Dan. (Jos 
19:40, 45) Karaniwang ipinapalagay na ito ang el- 
Yehudiyeh (Yehud), na mga 13 km (8 mi) sa S ng Tel 
Aviv-Yafo. Gayunman, “Azor” ang ginagamit ng 
Griegong Septuagint (Vatican MS. No. 1209) sa ha- 
lip na “Jehud.” (Jos 19:45) Dahil dito, iniuugnay ng 


1168 


ilang iskolar ang Jehud sa isang gulod na malapit sa 
Yazur (Azor), mga 6 na km (3.5 mi) sa STS ng Tel 
Aviv-Yafo. Pinaniniwalaang ito ang lugar na tinata- 
wag na Azuru sa mga ulat ng kasaysayan ni Sena- 
kerib. 


JEHUDI [Isang Judio: Ni (Kay) Juda]. Isang 
opisyal ni Haring Jehoiakim na isinugo ng mga 
prinsipe ng Juda upang dalhin sa kanila si Baruc at 
ang balumbon ni Jeremias. Noong basahin ni Jehu- 
di kay Jehoiakim ang balumbon ding iyon nang 
maglaon, pinagpupunit iyon ng hari at sinunog, 
pira-piraso, hanggang sa matupok ang buong ba- 
lumbon.--Jer 36:14, 21-23, 27, 32. 

Si Jehudi ay isang apo sa tuhod ni Cusi. (Jer 
36:14) Ang pangalan niya at ng kaniyang ninuno ay 
ipinapalagay ng ilan na nagpapahiwatig na hindi 
siya ipinanganak na isang Judio, kundi isang prose- 
lita, anupat ipinahihiwatig ng pangalan ng kaniyang 
lolo sa tuhod na ang pamilya ay mula sa Cus, o Etio- 
pia. Gayunman, yaong mga salinlahi sa pagitan nila 
ay may pangkaraniwang mga pangalang Judio (si 
Netanias na kaniyang ama at si Selemias na kani- 
yang lolo), at maging ang pangalang Cusi mismo ay 
masusumpungan sa ibang talata bilang isang pa- 
ngalang pantangi ng isang likas na Judio. (Zef 1:1) 
Kaya ang Jehudi ay malamang na isa lamang pa- 
ngalang pantangi na ibinigay noong kapanganakan 
niya at hindi isang pangalang unang natamo bilang 
isang proselita. 


JEIEL. 

1. Isang inapo ng anak ni Jacob na si Ruben. 
--ICr 5:1, 7. 

2. Isang Benjamita na namayang kasama ng ka- 
niyang pamilya (asawang si Maaca at sampung 
anak) sa Gibeon, isang ninuno ni Haring Saul. (1Cr 
8:29: 9:35-39) Lumilitaw na siya rin si Abiel.---1Sa 
9:1; tingnan ang ABIEL Blg. 1. 

3. Isa sa makapangyarihang mga lalaki ni David, 
anak ni Hotam na Aroerita.--1Cr 11:26, 44. 

4. Isang Levita, kapuwa isang bantay ng pintu- 
ang-daan at isang manunugtog, na nakibahagi sa 
musikal na pagdiriwang noong unang dalhin sa 
Jerusalem ang Kaban at pagkatapos nito ay tumug- 
tog sa harap ng tolda na kinaroroonan ng Kaban. 
--ICr 15:17, 18, 21, 28; 16:1, 4, 5 (ang ikalawang 
paglitaw ng pangalang iyon sa tal 5). 

5. Isa pang Levitang manunugtog na nagsagawa 
ng mga paglilingkod na katulad niyaong sa Blg. 4. 
(1Cr 16:5, ang unang paglitaw ng pangalang iyon sa 
talatang ito) Tinatawag siyang Jaaziel sa 1 Cronica 
15:18 at Aziel sa 15:20. 

6. Isang Levitikong inapo ni Asap at ninuno ng 
Levita na nagpatibay-loob kay Haring Jehosapat at 


1169 


sa mga tumatahan sa Juda at Jerusalem na huwag 
matakot sa kanilang mga kaaway, sapagkat si Jeho- 
va ay sasakaniyang bayan.---2Cr 20:14-17. 

7. Ang kalihim na nagrehistro at bumilang sa 
hukbo ni Haring Uzias.---2Cr 26:11. 

8. Isa sa mga pinunong Levita na nagbigay ng 
napakalaking abuloy na mga hayop para sa pagdiri- 
wang ng dakilang Paskuwa na isinaayos ni Ha- 
ring Josias.--2Cr 35:1, 9. 

9. Isang inapo ni Adonikam na naglakbay na ka- 
sama ni Ezra mula sa Babilonya patungong Jerusa- 
lem noong 468 B.C.E.--Ezr 8:1, 13. 

10. Isa sa mga anak ni Nebo na nagpaalis sa ka- 
nilang mga asawang banyaga at mga anak noong 
mga araw ni Ezra.---Ezr 10:43, 44. 


JEKABZEEL [Tinipon Ng Diyos]. Isa pang 
anyo ng pangalang Kabzeel. (Ne 11:25) Ito'y isang 
lunsod sa timugang bahagi ng Juda at ipinapalagay 
na ang Khirbet Hora, na mga 10 km (6 na mi) 
sa SHS ng Beer-sheba.---Tingnan ang KABZEEL. 


JEKAMEAM [Bumangon Nawa ang Bayan]. 
Ang ikaapat na anak ni Hebron, isang Kohatitang 
Levita, at pinagmulan ng isang Levitikong samba- 
hayan sa panig ng ama na nanatili hanggang no- 
ong paghahari ni David.--I1Cr 23:12, 19, 24:23, 
30b, 31. 


JEKAMIAS [Si Jah ang Nagbangon]. 

1. Isang inapo ni Juda at anak ni Salum.--1ICr 
2:3, 41. 

2. Isa sa mga anak na ipinanganak kay Ha- 
ring Jehoiakin (Jeconias) noong panahon ng kani- 
yang pagkatapon sa Babilonya.--1Cr 3:17, 18. 


JEKUTIEL. Isang inapo ni Juda at “ama ni Za- 
noa.” (1Cr 4:1, 18) Ang Zanoa ay pangalan ng isang 
lunsod sa halip na isang tao sa isa pa nitong pagli- 
taw (Jos 15:56, 57), kaya si Jekutiel bilang “ama” 
nito ay malamang na ama niyaong mga namayan 
doon, o siya mismo ang nagtatag niyaon o ang pa- 
ngunahing namayan doon. 


JEMAIMA. Ang una sa tatlong anak na babae 
ni Job na ipinanganak pagkatapos ng malaking pag- 
subok sa kaniya. Si Jemaima at ang kaniyang mga 
kapatid na babae, na siyang pinakamagagandang 
babae sa buong lupain, ay tumanggap ng mana ka- 
sama ng kanilang pitong kapatid na lalaki.--Job 
42:13-15. 


JEMUEL [posible, Araw ng Diyos]. Ang unang 
binanggit na anak ni Simeon at isa sa “pitumpu" na 
kabilang sa sambahayan ni Jacob “na pumaroon sa 
Ehipto.” (Gen 46:10, 27: Exo 6:15) Sa ibang mga ulat 
ay tinatawag siyang Nemuel.--Bil 26:12: 1Cr 4:24. 


JEPTE 


JEPTE [Buksan Nawa [ng Diyos]: Binuksan [ng 
Diyo5]]. Isang hukom ng Israel, mula sa tribo ni Ma- 
nases. (Bil 26:29, Huk 11:1) Naglapat siya ng kataru- 
ngan sa teritoryo ng Gilead sa loob ng anim na taon 
marahil noong panahon ng pagkasaserdote ni Eli at 
ng maagang bahagi ng buhay ni Samuel. (Huk 12:7) 
Dahil sa pagtukoy ni Jepte sa “tatlong daang taon" 
ng panunupil ng mga Israelita sa S ng Jordan, wa- 
ring ang pasimula ng kaniyang anim na taon ng pa- 
giging hukom ay papatak nang mga 1173 B.C.E. 
--Huk 11:26. 

Jepte Isang Lehitimong Anak. Ang ina ni 
Jepte ay “isang babaing patutot,” ngunit hindi na- 
man ito nangangahulugang si Jepte ay isinilang da- 
hil sa pagpapatutot o isang anak sa ligaw. Ang 
kaniyang ina ay isang patutot noon bago ito napa- 
ngasawa ni Gilead bilang pangalawahing asawa, 
gaya ni Rahab na dating isang patutot ngunit nang 
maglaon ay napangasawa ni Salmon. (Huk 11:1: Jos 
2:1, Mat 1:5) Bilang katibayan na si Jepte ay hindi 
anak sa ligaw, ipinakikita ng ulat na pinalayas siya 
ng kaniyang mga kapatid sa ama mula sa panguna- 
hing asawa ni Gilead upang hindi siya makabahagi 
sa mana. (Huk 11:2) Karagdagan pa, nang dakong 
huli ay si Jepte ang kinilalang lider ng mga lalaki ng 
Gilead (na sa mga ito ay waring pangunahin ang 
kaniyang mga kapatid sa ama). (Huk 11:11) Bukod 
diyan, naghandog siya ng hain sa Diyos sa taberna- 
kulo. (Huk 11:30, 31) Hindi posible ang alinman sa 
mga bagay na ito para sa isang anak sa ligaw, sa- 
pagkat espesipikong sinabi ng Kautusan: “Walang 
anak sa ligaw ang makapapasok sa kongregasyon ni 
Jehova. Maging hanggang sa ikasampung salinlahi 
ay walang sinumang mula sa kaniya ang makapa- 
pasok sa kongregasyon ni Jehova. ”---Deu 23:2. 

Maliwanag na si Jepte ang panganay ni Gilead. 
Dahil dito, karaniwan nang dalawang bahagi ang 
dapat niyang manahin sa ari-arian ng kaniyang 
amang si Gilead (na lumilitaw na patay na nang pa- 
nahong palayasin si Jepte ng kaniyang mga kapatid 
sa ama) at dapat din siyang maging ulo ng pamilya. 
Ang ilegal na pagpapalayas sa kaniya ang tanging 
paraan upang maipagkait kay Jepte ng kaniyang 
mga kapatid sa ama ang kaniyang kaukulang mana, 
sapagkat kahit ang panganay na anak ng isang ama 
ay anak ng isang pangalawahing asawa, o kahit ng 
isang di-paboritong asawa, gayunpaman ay siya 
ang tatanggap ng mga karapatan ng panganay. 
--Deu 21:15-17. 

Pumisan kay Jepte ang “mga Lalaking Batu- 
gan.” Nang palayasin si Jepte ng kaniyang mga 
kapatid sa ama, nanahanan siya sa lupain ng Tob, 
isang rehiyon sa S ng Gilead, lumilitaw na nasa la- 
bas ng mga hanggahan ng Israel. Dito ay nasa 
mismong hanggahan si Jepte, nakahantad sa mga 


JEPTE 


banyagang kaaway ng Israel, lalo na sa Ammon. 
Ang “mga lalaking batugan,” samakatuwid nga, 
mga lalaking maliwanag na naging batugan o na- 
walan ng trabaho dahil sa panliligalig ng mga Am- 
monita, at naghihimagsik laban sa pagkaalipin sa 
Ammon, ay pumaroon kay Jepte at nagpailalim sa 
kaniyang pangunguna. (Huk 11:3) Ang mga taong 
nakatira sa teritoryo sa S ng Ilog Jordan (ang mga 
tribo nina Ruben, Gad, at kalahati ng Manases) ay 
pangunahin nang mga tagapag-alaga ng baka, at 
lumilitaw na dahil sa mga pandarambong ng mga 
manlulusob na Ammonita (na tumatawid pa nga sa 
Jordan kung minsan) ay nawalan ng mga pag-aari 
at hanapbuhay ang marami sa mga tumatahan sa 
Gilead.---Huk 10:6-10. 

Nagbantang Makikipagdigma ang mga Am- 
monita. Sa loob ng 18 taon ay nagpatuloy ang 
paniniil ng mga Ammonita. Pinahintulutan ito ng 
Diyos sapagkat may-kataksilang bumaling ang mga 
Israelita sa paglilingkod sa mga diyos ng mga bansa 
sa palibot. Ngunit ngayon ay natauhan na ang mga 
anak ni Israel, anupat pinagsisihan ang kanilang ka- 
hibangan at humingi ng tulong kay Jehova. Pina- 
simulan nilang alisin ang kanilang mga idolo at 
maglingkod kay Jehova. Sa pagkakataong ito, ang 
Ammon ay nagpisan sa Gilead para sa malawakang 
pakikidigma. (Huk 10:7-17, 11:4) Ipinahihiwatig ng 
bagay na ito na ang di-nakikitang pangunahing ka- 
away ng Diyos, si Satanas na Diyablo, ang talagang 
nag-udyok sa mga bansang pagano laban sa Israel 
at na pagsamba sa tunay na Diyos ang tunay na 
usapin.--Ihambing ang Apo 12:9, Aw 96:5, 1Co 
10:20. 

Tinipon ng Israel sa Mizpa ang mga hukbo nito. 
Maliwanag na ang mga kapatid ni Jepte sa ama ay 
prominente sa matatandang lalaki ng Gilead. (Huk 
10:17: 11:7) Nakita nila na kailangan ang wastong 
pangunguna at patnubay. (Huk 10:18) Natanto nila 
na dapat silang mapasailalim ng pagkaulo ng isang 
lalaking inatasan ng Diyos kung nais nilang talunin 
ang Ammon. (Huk 11:5, 6, 10) Tiyak na si Jepte at 
ang kaniyang mga tauhan ay nakagawa ng mga ka- 
bayanihan sa Tob, na nagpapahiwatig na siya ang 
pinili ng Diyos. (Huk 11:1) Ang mga lalaki ng Gile- 
ad ay nagpasiyang pumaroon kay Jepte, na hina- 
mak nila noon, upang hilingin sa kaniya na maging 
kanilang ulo. 

Naging Ulo ng Gilead si Jepte. Sumang- 
ayon si Jepte na pangunahan sila sa pakikipaglaban 
sa Ammon sa isang kundisyon: kung ibibigay ni Je- 
hova sa kaniya ang tagumpay, mananatili siyang 
ulo pagkabalik mula sa labanan. Ang paggigiit niya 
nito ay hindi isang sakim na kahilingan. Naipakita 
na niya na ikinababahala niya ang pakikipaglaban 
alang-alang sa pangalan ng Diyos at sa kaniyang 
bayan. Ngayon, kung matatalo niya ang Ammon, 


1170 


patutunayan nito na ang Diyos ay sumasakaniya. 
Nais tiyakin ni Jepte na hindi na muling iiwan ang 
pamamahala ng Diyos kapag lumipas na ang krisis. 
Isa pa, kung talagang siya ang panganay na anak ni 
Gilead, itinatatag lamang niya ang kaniyang legal 
na karapatan bilang ulo ng sambahayan ni Gilead. 
Nang magkagayon ay pinagtibay ang tipan sa ha- 
rap ni Jehova sa Mizpa. Dito ay muling ipinakita ni 
Jepte na umaasa siya kay Jehova bilang Diyos at 
Hari ng Israel at kanilang tunay na Tagapagligtas. 
—Huk 11:8-11. 

Si Jepte, isang taong agad kumikilos, ay hindi 
nag-aksaya ng panahon at karaka-rakang nagsaga- 
wa ng aktibong pangunguna. Nagpadala siya ng 
mensahe sa hari ng Ammon, anupat binabanggit na 
ang Ammon ang naunang sumalakay sa lupain ng 
Israel. Tumugon ang hari na iyon ay lupaing kinuha 
ng Israel mula sa Ammon. (Huk 11:12, 13) Dito ay 
ipinakita ni Jepte na hindi siya isang magaspang at 
walang-pinag-aralang mandirigma kundi isang es- 
tudyante ng kasaysayan at lalo na ng mga pakikitu- 
ngo ng Diyos sa kaniyang bayan. Pinabulaanan niya 
ang argumento ng Ammonita, anupat ipinakita na 
(1) hindi niligalig ng Israel ang Ammon, Moab, 
o Edom (Huk 11:14-18, Deu 2:9, 19, 37; 2Cr 20:10, 
11): (2) hindi pag-aari ng Ammon ang pinagtatalu- 
nang lupain noong panahong sakupin iyon ng mga 
Israelita, sapagkat iyon ay nasa mga kamay noon ng 
mga Canaanitang Amorita at ibinigay ng Diyos ang 
hari ng mga ito, si Sihon, at ang kaniyang lupain sa 
kamay ng Israel: (3) hindi tinutulan ng Ammon ang 
paninirahan ng Israel sa nakaraang 300 taon, sama- 
katuwid, ano ang makatuwirang saligan upang ga- 
win nila ito ngayon?---Huk 11:19-27. 

Tinukoy ni Jepte ang pinakaugat ng bagay na ito 
nang ipakita niya na ang usapin ay nakasentro sa 
pagsamba. Ipinahayag niya na ibinigay ng Diyos na 
Jehova sa Israel ang lupain at na sa dahilang ito ay 
hindi nila ibibigay ang isang pulgada man nito sa 
mga mananamba ng isang huwad na diyos. Tina- 
wag niyang diyos ng Ammon si Kemos. Inaakala ng 
ilan na ito ay isang pagkakamali. Ngunit, bagaman 
ang diyos ng Ammon ay si Milcom, at bagaman si 
Kemos ay isang diyos ng Moab, ang magkamag- 
anak na mga bansang iyon ay sumamba sa mara- 
ming diyos. May-kamalian pa ngang dinala ni Solo- 
mon sa Israel ang pagsamba kay Kemos dahil sa 
kaniyang mga asawang banyaga. (Huk 11:24, 1Ha 
11:1, 7, 8, 33; 2Ha 23:13) Bukod diyan, ang “Kemos” 
ay maaaring mangahulugang “Manunupil, Manlulu- 
pig,” ayon sa ilang iskolar. (Tingnan ang Gesenius's 
Hebrew and Chaldee Lexicon, isinalin ni S. Tregel- 
les, 1901, p. 401.) Maaaring itinawag-pansin ni Jep- 
te ang diyos na ito bilang siyang pinaniniwalaan ng 
mga Ammonita na 'nanupil' o 'nanlupig' sa iba at 
nagbigay sa kanila ng lupain. 


1171 


Ang Panata ni Jepte. Nakita ngayon ni Jepte 
na ang pakikipaglaban sa Ammon ay kalooban ng 
Diyos. Taglay ang espiritu ng Diyos na nagpapala- 
kas sa kaniya, pinangunahan niya ang kaniyang 
hukbo sa labanan. Katulad ng pagkilos ni Jacob mga 
600 taon na ang nakararaan, nanata si Jepte, anupat 
ipinakikita ang kaniyang buong-pusong pagnanais 
na matamo ang patnubay ni Jehova at kinikilalang 
si Jehova ang dahilan ng anumang tagumpay na ka- 
niyang matatamo. (Huk 11:30, 31, Gen 28:20-22) 
Dininig ni Jehova nang may paglingap ang kani- 
yang panata, at nasupil ang mga Ammonita.---Huk 
11:32, 33. 


Paghahain ba ng tao ang nasa isip 
ni Jepte nang manata siyang ibibigay 
niya bilang handog na sinusunog ang 

unang lalabas sa kaniyang bahay? 


Hinatulan ng ilang kritiko at iskolar si Jepte dahil 
sa kaniyang panata, sa pag-aakalang sinunod ni 
Jepte ang kaugalian ng ibang mga bansa, anupat 
inihandog ang kaniyang anak na babae at pinaraan 
sa apoy bilang isang taong handog na sinusunog. 
Ngunit hindi ganito ang nangyari. Magiging isang 
insulto kay Jehova, isang kasuklam-suklam na ba- 
gay na labag sa kaniyang kautusan, ang literal na 
maghain ng tao. Mahigpit niyang inutusan ang Is- 
rael: “Huwag mong pag-aralang gawin ang ayon sa 
mga karima-rimarim na bagay ng mga bansang 
iyon. Huwag masusumpungan sa iyo ang sinumang 
nagpaparaan ng kaniyang anak na lalaki o ng kani- 
yang anak na babae sa apoy . . . Sapagkat ang lahat 
ng gumagawa ng mga bagay na ito ay karima-rima- 
rim kay Jehova, at dahil sa mga karima-rimarim na 
bagay na ito ay itinataboy sila ni Jehova na iyong 
Diyos mula sa harap mo.” (Deu 18:9-12) Susumpain 
ni Jehova, hindi pagpapalain, ang gayong tao. Mis- 
mong ang mga kalaban ni Jepte, ang mga Ammo- 
nita, ay naghahain ng tao sa kanilang diyos na si 
Molec.---Ihambing ang 2Ha 17:17: 21:6, 23:10, Jer 7: 
31, 32, 19:5, 6. 

Nang sabihin ni Jepte: “Mangyayari rin nga na 
yaong lalabas, na lalabas sa mga pinto ng aking ba- 
hay upang salubungin ako . . . ay magiging kay Je- 
hova nga,” ang tinutukoy niya ay isang tao at hindi 
isang hayop, yamang malayong mangyari na ang 
mga hayop na angkop sa paghahain ay aalagaan sa 
mga tahanan ng mga Israelita, anupat malayang 
nakagagala-gala roon. Isa pa, ang paghahandog ng 
isang hayop ay hindi magpapakita ng pambihi- 
rang debosyon sa Diyos. Alam ni Jepte na maaari 
ngang ang kaniyang anak na babae ang lalabas 
upang sumalubong sa kaniya. Dapat isaisip na ang 
espiritu ni Jehova ay sumasa kay Jepte nang pagka- 


JEPTE 


kataong iyon: hahadlangan nito si Jepte sa paggawa 
ng anumang padalus-dalos na panata. Kung gayon, 
paanong ang tao na lalabas upang sumalubong kay 
Jepte upang batiin siya sa kaniyang tagumpay ay 
“magiging kay Jehova” at ihahandog “bilang handog 
na sinusunog”?--Huk 11:31. 

Ang mga tao ay maaaring italaga sa bukod- 
tanging paglilingkod kay Jehova may kaugnayan sa 
santuwaryo. Iyon ay isang karapatan na maaaring 
gamitin ng mga magulang. Si Samuel ay gayong uri 
ng tao, ipinangako ukol sa paglilingkod sa taberna- 
kulo sa pamamagitan ng isang panata ng kaniyang 
inang si Hana bago siya ipinanganak. Ang panatang 
ito ay sinang-ayunan ng asawa nitong si Elkana. 
Pagkaawat kay Samuel sa suso, inihandog siya ni 
Hana sa santuwaryo. Kasama niya, nagdala si Hana 
ng isang haing hayop. (1Sa 1:11, 22-28, 2:11) Si 
Samson ay isa pang bata na pantanging itinalaga sa 
paglilingkod sa Diyos bilang isang Nazareo.---Huk 
13:2-5, 11-14, ihambing ang awtoridad ng ama sa 
isang anak na babae gaya ng binalangkas sa Bil 
30:3-5, 16. 

Nang dalhin ni Jepte ang kaniyang anak na babae 
sa santuwaryo, na nasa Shilo noong panahong iyon, 
tiyak na ang paghahandog niya sa kaniya ay nilaki- 
pan niya ng isang hayop na handog na sinusunog. 
Ayon sa Kautusan, ang handog na sinusunog ay pa- 
patayin, babalatan, at pagpuputul-putulin, ang mga 
bituka at mga binti ay huhugasan, at ang katawan 
nito, lahat pati ulo, ay susunugin sa altar. (Lev 1:3- 
9) Ang pagiging buo ng gayong handog ay sumasa- 
gisag sa lubos, walang-pasubali, at buong-pusong 
pag-aalay kay Jehova, at kapag kalakip nito ang 
isa pang handog (halimbawa, kapag sinusundan ng 
handog na sinusunog ang handog ukol sa kasalanan 
sa Araw ng Pagbabayad-Sala), katumbas ito ng pag- 
hiling kay Jehova na tanggapin ang handog na iyon. 
-Lev 16:3, 5, 6, 11, 15, 24. 

Iyon ay isang tunay na pagsasakripisyo sa bahagi 
ni Jepte at ng kaniyang anak na babae, sapagkat 
wala siyang ibang anak. (Huk 11:34) Kaya wala 
siyang inapo na magpapanatili ng kaniyang panga- 
lan at ng kaniyang mana sa Israel. Ang anak na ba- 
bae ni Jepte ang kaniyang tanging pag-asa para rito. 
Tinangisan nito, hindi ang kaniyang kamatayan, 
kundi ang kaniyang “pagkadalaga,” sapagkat nina- 
nasa ng bawat Israelitang lalaki at babae na magka- 
anak at panatilihing buhay ang pangalan at mana 
ng pamilya. (Huk 11:37, 38) Ang pagkabaog ay 
isang kasawian. Ngunit ang anak na babae ni Jepte 
ay sinasabing “hindi nasipingan ng lalaki.” Kung ang 
mga salitang ito ay kapit lamang noong panahon 
bago tuparin ang panata, kalabisan na ang mga ito, 
sapagkat espesipiko nang sinabi na siya ay isang da- 
laga. Sa halip, ang pananalitang iyon ay may kina- 
laman sa pagtupad sa panata, sapagkat kasunod ito 


JEPUNE 


ng pangungusap na, “Tinupad niya ang kaniyang 
ipinanata tungkol sa kaniya.” Ang totoo, nililinaw ng 
ulat na pagkatapos tuparin ang panata ay iningatan 
din niya ang kaniyang pagkadalaga.--Huk 11:39: 
ihambing ang mga salin sa KJ: Dy, Yg, NW. 

Karagdagan pa, ang anak na babae ni Jepte ay 
dinadalaw “taun-taon” ng kaniyang mga kaibigan 
upang "magbigay sa kaniya ng papuri.” (Huk 11:40) 
Ang salitang Hebreo na tanah’, na ginamit dito, ay 
lumilitaw rin sa Hukom 5:11, at sa tekstong iyon ay 
isinasalin sa iba't ibang paraan bilang “isinalaysay” 
(NW, AT), “magsanay” (KJ), “ulitin” (RS). Ang sali- 
ta ay binigyang-katuturan sa A Hebrew and Chal- 
dee Lexicon (inedit ni B. Davies, 1957, p. 693) na 
“ulitin, magsanay.” Sa Hukom 11:40 isinalin ng King 
James Version sa Ingles ang terminong iyon na “la- 
ment (taghuyan),” ngunit ang panggilid ay kababa- 
sahan ng “talk with (kausapin).” Habang nagliling- 
kod sa santuwaryo ang anak na babae ni Jepte, 
walang alinlangang tulad ng iba pang mga Neti- 
neo (“Mga Ibinigay” na itinalaga sa paglilingkod sa 
santuwaryo), marami siyang maaaring gawin. Ang 
mga taong ito ay naglingkod sa pagkuha ng kahoy, 
pagsalok ng tubig, pagkukumpuni, at tiyak na sa 
pagsasagawa ng maraming iba pang atas bilang 
mga katulong ng mga saserdote at mga Levita na 
naroon.---Jos 9:21, 23, 27; Ezr 7:24: 8:20; Ne 3:26. 

Nilabanan ng mga Efraimita si Jepte. Ang 
mga Efraimita, na nagturing sa kanilang sarili bi- 
lang pangunahing tribo ng hilagang Israel (kasama 
ang Gilead), ay buong-pagmamapuring tumang- 
ging kilalanin si Jepte at nagsikap na ipagmatuwid 
ang kanilang sarili. Kaya kumatha sila ng isang bu- 
laang paratang upang may dahilan silang magalit 
sa kaniya. Isang katulad na saloobin ang ipinakita 
nila maraming taon na ang nakararaan, noong pa- 
nahon ni Hukom Gideon. (Huk 8:1) Ikinatuwiran 
nila na hindi sila tinawag ni Jepte sa pakikipaglaban 
sa Ammon, at nagbanta silang susunugin ang ba- 
hay ni Jepte kasama siya.--Huk 12:1. 

Sumagot si Jepte na tinawag niya sila ngunit tu- 
manggi silang tumugon. Nangatuwiran siya: “Ibini- 
gay sila [ang Ammon] ni Jehova sa aking kamay. 
Kaya bakit kayo sumampa laban sa akin sa araw na 
ito upang makipaglaban sa akin?” (Huk 12:2, 3) Iki- 
natuwiran ng mga Efraimita tungkol sa mga hukbo 
ni Jepte: “Kayo ay mga lalaking tumakas mula sa 
Efraim, O Gilead, sa loob ng Efraim, sa loob ng Ma- 
nases.” (Huk 12:4) Sa ganito ay maaaring nagpapa- 
saring sila kay Jepte sa pagbanggit na pinalayas 
siya noon at nakisama sa kaniya ang “mga lalaking 
batugan,” mga walang trabaho, bilang ‘mga takas." 
--Huk 11:3. 

Sa kinauwian nitong labanan, ang Efraim ay na- 
talo at nagkawatak-watak. Pinigilan sila ng mga ta- 


1172 


uhan ni Jepte sa mga tawiran ng Jordan. Nang 
tangkain ng tumatakas na mga Efraimita na ikubli 
ang kanilang pagkatao, nahalata sila dahil sa kani- 
lang pagbigkas. Nang subukin at hilingang sabihin 
ang salitang “Shibolet,” hindi nila mabigkas ang ma- 
gaspang na “sh” kundi ang nabubuo lamang ay ang 
banayad na “Sibolet.” Dahil sa mapaghimagsik na 
pagkilos laban sa isa na inatasan ni Jehova upang 
magligtas sa kanila, 42,000 Efraimita ang nasawi. 
--Huk 12:5, 6. 

Sinang-ayunan ng Diyos. Sa 1 Samuel 12:11 
ay binabanggit si Jepte bilang isinugo ni Jehova 
upang maging tagapagligtas, at sa Hebreo 11:32 ay 
itinatala siyang kabilang sa tapat na “ulap ng mga 
saksi.”--Heb 12:1. 


JEPUNE. 

1. Ama ng Judeanong tiktik na si Caleb at, mala- 
mang, ang ama ni Kenarz. (Bil 13:2, 3, 6, 1Cr 4:15; 
Huk 1:13) Si Jepune ay isang Kenizita na may kaug- 
nayan sa tribo ni Juda.---Jos 14:6, 14. 

2. Isang prominenteng miyembro ng tribo ni 
Aser.--1Cr 7:38, 40. 


JERA [Buwang Lunar]. Isang “anak” ni Joktan 
na ang mga inapo ay maaaring nanirahan sa isang 
dako sa T Arabia.--Gen 10:26-29, 1Cr 1:20, tingnan 
ang JOKTAN. 


JERAMEEL [Magpakita Nawa ng Awa ang Diyos: 
Nagpakita ng Awa ang Diyos]. 

1. Ang panganay ng apo ni Juda na si Hezron. 
Ang maharlika at Mesiyanikong angkan ay dumaan 
sa kapatid ni Jerameel na si Ram (lumilitaw na ito 
rin si Arni). Inilakip ang isang malawak na talaang- 
kanan para sa mga inapo ni Jerameel, na ang ilan sa 
mga ito ay tumahan sa timugang bahagi ng Juda. 
— 1Cr 2:4, 5, 9-15, 25-42; 1Sa 27:10, Luc 3:33. 

2. Anak o inapo ng isang Meraritang Levita na 
nagngangalang Kis.--1Cr 24:26, 29: 23:21. 

3. Isa sa tatlong lalaki na isinugo ni Haring Jehoi- 
akim noong kaniyang ikalimang taon upang dakpin 
sina Jeremias at Baruc. Gayunman, bumalik ang 
mga ito na walang dala sapagkat iningatan ni Jeho- 
va na nakakubli ang kaniyang tapat na mga lingkod. 
--Jer 36:9, 26. 

Yamang ang kahalili at ipinapalagay na panga- 
nay ni Jehoiakim na si Jehoiakin ay mga 12 tadng 
gulang pa lamang noong ikalimang taon ng pama- 
mahala ng ama nito, malamang na ang ibang mga 
anak ni Jehoiakim ay mas bata pa, anupat napaka- 
bata upang isugo sa isang atas na gaya ng kay Je- 
rameel. (2Ha 23:36, 24:6, 8) Samakatuwid, ang 
pagtawag kay Jerameel bilang “anak ng hari" ay 
hindi nangangahulugang isa siyang supling ng 
hari, kundi maaaring mangahulugang isa siyang 


1173 


miyembro ng maharlikang sambahayan o isang 
opisyal na nagmula sa maharlikang angkan. 

Kawili-wiling malaman ang pagkatuklas sa mar- 
ka ng isang pantatak, sinasabing mula pa noong 
ikapitong siglo B.C.E., na kababasahan: “Kay Jera- 
meel na anak ng hari. ”---Israel Exploration Journal, 
Jerusalem, 1978, Tomo 28, p. 53. 


JERAMEELITA, MGA [Ni (Kay) Jerameel]. 
Ang mga inapo ni Juda sa pamamagitan ni Jera- 
meel na anak ni Hezron. (1Cr 2:4, 9, 25-27, 33, 42) 
Ang mga Jerameelita ay nanirahan sa timugang 
bahagi ng Juda, lumilitaw na sa kalakhang rehiyon 
din ng mga Amalekita, mga Gesurita, at mga Gir- 
zita na nilusob ni David habang tumatahan siyang 
kasama ng mga Filisteo bilang isang takas mula 
kay Haring Saul. Kapag bumabalik mula sa gayong 
mga paglusob, may-kalabuang iniuulat ni David na 
ang mga paglusob na ito ay ginawa “sa timog ng 
Juda at sa timog ng mga Jerameelita at sa timog 
ng mga Kenita.” Kaya naman ipinapalagay ng Fi- 
listeong si Haring Akis na ang nilusob ni David ay 
mga Israelita, sa gayon ay ginagawang isang ali- 
ngasaw ang kaniyang sarili sa kaniyang mga kaba- 
bayan at pinagiging mas mahalaga siya kay Akis. 
(1Sa 27:7-12) Ang totoo, nang bandang huli ay bi- 
nahaginan ni David ng mga samsam sa digmaan 
ang matatandang lalaki “na nasa mga lunsod ng 
mga Jerameelita.”--1Sa 30:26, 29. 


JERED. Isang inapo ni Juda at ama ni Gedor 
o niyaong mga namayan sa bayan ng Gedor.---1Cr 
4:1, 18; tingnan ang ATROT-BET-JOAB. 


JEREMAI [pinaikling anyo ng Jeremot o ng 
Jeremias]. Isang Israelitang nabuhay pagkaraan ng 
pagkatapon, isa sa pitong anak o inapo ni Hasum na 
kumuha ng mga asawang banyaga ngunit nagpa- 
alis sa mga iyon.---Ezr 10:25, 33, 44. 


JEREMIAS [posible, Itinataas ni Jehova: o, Ki- 
nakalagan ni Jehova [malamang na mula sa ba- 
hay-bata]]. 

1. Isang Benjamita na sumama kay David noong 
ito ay nasa Ziklag. Kabilang siya sa makapangyari- 
hang mga lalaki ni David.-- 1Cr 12:1-4. 

2. Isa sa mga anak ni Gad na natipon kay David 
“sa dakong mahirap puntahan sa ilang" noong si Da- 
vid ay tinutugis ni Saul. Siya ang ikalima sa “magi- 
giting at makapangyarihang mga lalaki ... na ang 
mga mukha ay mga mukha ng mga leon, at sila ay 
tulad ng mga gasela sa ibabaw ng mga bundok sa 
bilis.” Tungkol sa mga Gaditang ito na mga ulo ng 
hukbo ni David ay sinasabi: “Ang pinakamababa ay 
katumbas ng isang daan, at ang pinakadakila ay ng 
isang libo.” Sila ay “tumawid sa Jordan noong unang 


JEREMIAS 


buwan nang inaapawan nito ang lahat ng pampang 
niyaon, at pagkatapos ay itinaboy nila ang lahat ni- 
yaong mga nasa mabababang kapatagan, sa gawing 
silangan at sa gawing kanluran. ”--1Cr 12:8-15. 

3. Ang ikasampu sa mga Gaditang ulo sa hukbo 
ni David, gaya ng inilarawan sa Blg. 2.--1Cr 12: 
13, 14. 

4. Isa sa mga ulo ng mga sambahayan sa panig 
ng ama sa bahagi ng tribo ni Manases na nasa S ng 
Jordan noong mga araw ng mga hari. Ang mga Ru- 
benita, ang mga Gadita, at ang kalahati ng tribo ni 
Manases sa S ng Jordan (kabilang sa kanila ang mga 
inapo ng Jeremias na ito) ay “nagsimulang gumawi 
nang di-tapat sa Diyos ng kanilang mga ninuno at 
nagkaroon ng imoral na pakikipagtalik sa mga diyos 
ng mga bayan ng lupain, na nilipol ng Diyos mula 
sa harap nila. Dahil dito ay pinukaw ng Diyos ng Is- 
rael ang espiritu ni Pul na hari ng Asirya maging 
ang espiritu ni Tilgat-pilneser na hari ng Asirya, 
kung kaya niya dinala sa pagkatapon [noong mga 
araw ni Peka, hari ng Israel] yaong mula sa mga Ru- 
benita at mula sa mga Gadita at mula sa kalahati ng 
tribo ni Manases at dinala sila sa Hala at Habor at 
Hara at sa ilog ng Gozan."---1Cr 5:23-26, 2Ha 15:29. 

5. Isang lalaki mula sa bayan ng Libna, isang 
lunsod ng mga saserdote. Siya ang ama ng asawa ni 
Haring Josias na si Hamutal, na ina ng mga haring 
sina Jehoahaz at Zedekias (Matanias).--2Ha 23:30, 
31; 24:18, Jer 52:1: Jos 21:13, 1Cr 6:57. 

6. Isang propeta, anak ni Hilkias, isang saserdote 
ng Anatot, na lunsod ng mga saserdote na nasa te- 
ritoryo ng Benjamin na wala pang 5 km (3 mi) sa 
HHS ng Temple Mount sa Jerusalem. (Jer 1:1: Jos 
21:13, 17, 18) Ang ama ni Jeremias, si Hilkias, ay 
hindi ang mataas na saserdote na may gayunding 
pangalan, na mula sa linya ni Eleazar. Ang ama ni 
Jeremias ay malamang na mula sa linya ni Itamar 
at maaaring nagmula kay Abiatar, ang saserdote na 
inalis ni Haring Solomon mula sa makasaserdoteng 
paglilingkod.-- 1Ha 2:26, 27. 

Inatasan Bilang Propeta. Si Jeremias ay tina- 
wag upang maging propeta samantalang isang ka- 
bataan pa, noong 647 B.C.E., noong ika-13 taon 
ng paghahari ni Haring Josias ng Juda (659- 
629 B.C.E.). Sinabi ni Jehova sa kaniya: “Bago kita 
inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka luma- 
bas mula sa bahay-bata ay pinabanal kita. Ginawa 
kitang propeta sa mga bansa.” (Jer 1:2-5) Samaka- 
tuwid, isa siya sa iilang tao na ipinanganak dahil 
sa pagkilos ni Jehova--maaaring sa pamamagitan 
ng himala o ng pagpatnubay---upang maging kani- 
yang pantanging mga lingkod. Kabilang sa mga ta- 
ong ito sina Isaac, Samson, Samuel, Juan na Ta- 
gapagbautismo, at Jesus.--Tingnan ang PATIUNANG 
KAALAMAN, PATIUNANG PAGTATALAGA. 


JEREMIAS 


Nang magsalita si Jehova sa kaniya, kinakitaan si 
Jeremias ng pagiging kimi. Tumugon siya sa Diyos: 
“Ay, O Soberanong Panginoong Jehova! Narito, hin- 
di nga ako marunong magsalita, sapagkat ako ay 
isang bata lamang.” (Jer 1:6) Batay sa sinabi niyang 
ito, at kung ihahambing ang kaniyang katapangan 
at katatagan noong panahon ng kaniyang minister- 
yo ng panghuhula, makikita na ang gayong di- 
pangkaraniwang lakas ay hindi likas kay Jeremias, 
kundi dahil sa lubos na pananalig kay Jehova. Tunay 
nga na si Jehova ay sumakaniya “gaya ng isang ka- 
hila-hilakbot na makapangyarihan,” at pinangyari 
ni Jehova na si Jeremias ay maging “isang nakuku- 
taang lunsod at isang haliging bakal at mga pader 
na tanso laban sa buong lupain.” (Jer 20:11: 1:18, 19) 
Kilalang-kilala si Jeremias sa pagtataglay ng lakas 
ng loob at katapangan anupat noong panahon ng 
ministeryo ni Jesus sa lupa, napagkamalan siya ng 
ilan na ang muling-nabuhay na si Jeremias.---Mat 
16:13, 14. 

Mga Isinulat. Si Jeremias ay isang mananalik- 
sik at istoryador bukod sa pagiging propeta. Isinulat 
niya ang aklat na nagtataglay ng kaniyang panga- 
lan at karaniwan ding kinikilala na siya ang sumu- 
lat ng mga aklat ng Una at Ikalawang Hari, na 
sumasaklaw sa kasaysayan ng dalawang kaharian 
(Juda at Israel) mula sa bahaging hinintuan ng 
mga aklat ng Samuel (samakatuwid nga, sa hu- 
ling bahagi ng paghahari ni David sa buong Israel) 
hanggang sa pagwawakas ng dalawang kaharian. 
Ang kaniyang kronolohiya ng kapanahunan ng mga 
hari, na ginagamit ang pamamaraang paghaham- 
bing o pagsusuri sa pagkakasunud-sunod ng mga 
paghahari ng mga hari ng Israel at ng Juda, ay tu- 
mutulong sa atin na matiyak ang mga petsa ng 
ilang pangyayari. Pagkatapos ng pagbagsak ng Je- 
rusalem, isinulat ni Jeremias ang aklat ng Mga Pa- 
naghoy. 

Matinding Mensahe ng Pagtuligsa. Si Jere- 
mias ay hindi mahilig magreklamo. Sa halip, siya ay 
maibigin, makonsiderasyon, at madamayin. Nagpa- 
kita siya ng pagpipigil sa sarili at kahanga-hangang 
pagbabata at lubhang ikinalungkot niya ang pagga- 
wi ng kaniyang bayan at ang mga kahatulang dina- 
nas ng mga ito.—Jer 8:21. 

Ang totoo, si Jehova ang nagreklamo laban sa 
Juda, at makatuwiran naman iyon, at obligado si Je- 
remias na ihayag ito nang walang humpay, na gina- 
wa naman niya. Gayundin, dapat isaisip na ang 
Israel ay bansa ng Diyos, nakatali sa kaniya sa pa- 
mamagitan ng tipan at nasa ilalim ng kaniyang ka- 
utusan, na tahasan nilang nilalabag. Bilang saligan 
at matibay na dahilan ng mga pagtuligsa ni Jere- 
mias, paulit-ulit na tinukoy ni Jehova ang Kautusan, 
anupat itinawag-pansin ang pananagutan ng mga 


1174 


prinsipe at ng bayan at inilahad kung saan nila ni- 
labag ang Kautusan. Muli't muling itinawag-pansin 
ni Jehova ang mga bagay na sa pamamagitan ng 
kaniyang propetang si Moises ay ibinabala niyang 
sasapit sa kanila kung hindi sila makikinig sa ka- 
niyang mga salita at kung sisirain nila ang kaniyang 
tipan.--Lev 26, Deu 28. 

Lakas ng Loob, Pagbabata, Pag-ibig. Ang 
lakas ng loob at pagbabata ni Jeremias ay kasintin- 
di ng pag-ibig niya sa kaniyang bayan. Nakapapa- 
song mga pagtuligsa at nakatatakot na mga kahatu- 
lan ang ipahahayag niya, lalo na sa mga saserdote, 
mga propeta, at mga tagapamahala at doon sa mga 
tumahak sa “landasin ng karamihan” at nagkaro- 
on ng “namamalaging kawalang-katapatan.” (Jer 8: 
5, 6) Ngunit naunawaan niya na may atas din 
siyang “magtayo at magtanim.” (Jer 1:10) Tumangis 
siya dahil sa kapahamakang sasapit sa Jerusalem. 
(Jer 8:21, 22; 9:1) Ang aklat ng Mga Panaghoy ay 
isang katibayan ng kaniyang pag-ibig at pagkaba- 
hala sa pangalan at bayan ni Jehova. Sa kabila ng 
kataksilan sa kaniya ng duwag at pabagu-bagong si 
Haring Zedekias, pinakiusapan siya ni Jeremias na 
sundin ang tinig ni Jehova upang manatiling buhay. 
(Jer 38:4, 5, 19-23) Bukod diyan, si Jeremias ay hin- 
di naging mapagmatuwid sa sarili kundi isinama 
niya ang kaniyang sarili noong kinikilala ang kaba- 
lakyutan ng bansa. (Jer 14:20, 21) Matapos siyang 
palayain ni Nebuzaradan, nag-atubili siyang iwanan 
yaong mga dadalhin sa pagkatapon sa Babilonya, 
marahil ay nadaramang dapat siyang makibahagi 
sa kanilang kinahinatnan o nagnanais pang mag- 
lingkod sa kanilang espirituwal na mga kapakanan. 
--Jer 40:5. 

Paminsan-minsan sa panahon ng kaniyang mata- 
gal na panghuhula, si Jeremias ay nasiraan ng loob 
at nangailangan ng katiyakan mula kay Jehova, 
ngunit maging sa kapighatian ay hindi siya nagpa- 
baya sa paghingi ng tulong kay Jehova.---Jer 20. 

Mga Kasama. Sa panahon ng kaniyang mahi- 
git na 40-taong paglilingkod bilang propeta, si Je- 
remias ay hindi pinabayaan. Si Jehova ay suma- 
kaniya upang iligtas siya mula sa kaniyang mga 
kaaway. (Jer 1:19) Kinalugdan ni Jeremias ang sali- 
ta ni Jehova. (Jer 15:16) Iniwasan niya ang pakikisa- 
ma sa mga hindi nagsasaalang-alang sa Diyos. (Jer 
15:17) Nakasumpong siya ng mabubuting kasama- 
han na makakatulong niya sa gawaing 'pagtatayo' 
(Jer 1:10), samakatuwid nga, ang mga Recabita, si 
Ebed-melec, at si Baruc. Sa pamamagitan ng mga 
kaibigang ito ay tinulungan siya at iniligtas mula sa 
kamatayan, at di-miminsang ipinakita ni Jehova 
ang Kaniyang kapangyarihan upang ipagsangga- 
lang siya.--Jer 26:7-24, 35:1-19, 36:19-26: 38:7-13, 
39:11-14, 40:1-5. 


1175 


Madudulang Ilustrasyon. Si Jeremias ay 
gumanap ng ilang maliliit na drama bilang mga 
sagisag ng kalagayan ng Jerusalem at ng kapaha- 
makang sasapit dito. Nariyan ang pagdalaw niya sa 
bahay ng magpapalayok (Jer 18:1-11), at ang insi- 
dente hinggil sa nasirang sinturon. (Jer 13:1-11) 
Inutusan si Jeremias na huwag mag-asawa: ito ay 
nagsilbing isang babala tungkol sa “mga kamata- 
yang ibubunga ng mga karamdaman' ng mga bata 
na ipanganganak sa mga huling araw na iyon ng 
Jerusalem. (Jer 16:1-4) Binasag niya ang isang 
prasko sa harap ng matatandang lalaki ng Jerusa- 
lem bilang sagisag ng nalalapit na pagwasak sa 
lunsod. (Jer 19:1, 2, 10, 11) Tinubos niya ang isang 
bukid mula kay Hanamel na anak ng kaniyang tiyo 
sa ama bilang paglalarawan sa pagsasauling dara- 
ting pagkatapos ng 70-tadng pagkatapon, kapag 
maaari nang muling bilhin ang mga bukid sa Juda. 
(Jer 32:8-15, 44) Sa Tapanhes, Ehipto, nagtago siya 
ng malalaking bato sa hagdan-hagdang laryo sa 
bahay ni Paraon, anupat inihulang ilalagay ni Na- 
bucodonosor ang trono nito sa mismong dakong 
iyon.--Jer 43:8-10. 

Isang Tunay na Propeta. Si Jeremias ay kini- 
lala ni Daniel bilang tunay na propeta ng Diyos, at 
si Daniel, sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga sa- 
lita ni Jeremias tungkol sa 70-taóng pagkatapon, ay 
nakapagpalakas at nakapagpatibay-loob sa mga Ju- 
dio may kinalaman sa nalalapit na pagpapalaya sa 
kanila. (Dan 9:1, 2, Jer 29:10) Itinawag-pansin ni 
Ezra ang katuparan ng mga salita ng propeta. (Ezr 
1:1, tingnan din ang 2Cr 36:20, 21.) Tinukoy ng 
apostol na si Mateo ang isang katuparan ng isa sa 
mga hula ni Jeremias noong mga araw ng pagkaba- 
ta ni Jesus. (Mat 2:17, 18; Jer 31:15) Nagsalita ang 
apostol na si Pablo hinggil sa mga propeta, kabilang 
sa mga ito si Jeremias, na ang mga isinulat ay sini- 
pi niya, sa Hebreo 8:8-12. (Jer 31:31-34) Tungkol sa 
mga lalaking ito, ang manunulat ding iyon ay nag- 
sabi, “ang sanlibutan ay hindi naging karapat-dapat 
sa kanila,” at “pinatotohanan sila dahil sa kanilang 
pananampalataya. ”---Heb 11:32, 38, 39. 

7. Anak ni Habazinias at ama ni Jaazanias na 
isang lider ng mga Recabita, na ang katapatan ay si- 
nubok ng propetang si Jeremias nang alukin niya 
sila ng alak na maiinom, na tinanggihan naman 
nila.---Jer 35:1-10, 19. 

8. Isang saserdote (o isa na kumakatawan sa ma- 
kasaserdoteng sambahayan na may gayong panga- 
lan) na bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya 
noong 537 B.C.E. kasama ni Gobernador Zerubabel 
at ng mataas na saserdoteng si Jesua.--Ne 12:1. 

9. Isang saserdote (o isa na kumakatawan sa 
isang sambahayan na may gayong pangalan) na 
kabilang sa mga nagpatotoo sa pamamagitan ng 


JEREMIAS, AKLAT NG 


pagtatatak sa “mapagkakatiwalaang kaayusan” na 
ginawa sa harap ni Jehova sa pamamagitan ni Ne- 
hemias at ng mga prinsipe, mga saserdote, at mga 
Levita, upang lumakad sa kautusan ng Diyos. Kung 
ang pangalang iyon ay kumakatawan sa isang sam- 
bahayan sa halip na sa isang indibiduwal, maaaring 
ito rin ang Blg. 8.---Ne 9:38, 10:1, 2, 29. 

10. Isang indibiduwal na inatasan ni Nehemias 
upang lumakad sa isang prusisyon sa ibabaw ng 
muling-itinayong pader ng Jerusalem noong pagpa- 
pasinaya nito. (Maaaring ito rin ang saserdoteng bi- 
nanggit sa Nehemias 10:2.) Sinundan nila ang koro 
na dumaan sa pintuang-daan ng mga Bunton ng 
Abo patungo sa kanan, papunta sa Pintuang-daan 
ng Tubig, at nang dakong huli ay nakatagpo ang isa 
pang koro sa may templo. (Ne 12:31-37) Noong mga 
araw ni Joiakim, si Hananias ang ulo ng sambaha- 
yan ni Jeremias sa panig ng ama. (Ne 12:12) Kung 
ang pangalang Jeremias dito ay kumakatawan sa 
isang sambahayan at hindi sa isang indibiduwal, 
maaaring ito rin ang Blg. 8. 


JEREMIAS, AKLAT NG. Mga hula at isang 
makasaysayang rekord na isinulat ni Jeremias sa 
utos ni Jehova. Inatasan si Jeremias bilang propeta 
noong ika-13 taon ni Haring Josias (647 B.C.E.) 
upang babalaan ang timugang kaharian ng Juda 
hinggil sa nagbabantang pagkawasak nito. Ito'y 
wala pang isang siglo pagkatapos ng panghuhula ng 
propetang si Isaias at ng pagbagsak ng hilagang ka- 
harian ng Israel sa mga Asiryano. 

Pagkakaayos. Ang aklat ay hindi nakaayos sa 
kronolohikal na paraan kundi ayon sa paksa. Bi- 
nanggit ang panahon ng kaganapan ng mga pang- 
yayari kung saan kailangan, ngunit ang karamihan 
sa mga hula ay kapit sa bansang Juda sa buong pa- 
nahon ng mga paghahari nina Josias, Jehoahaz, Je- 
hoiakim, Jehoiakin, at Zedekias. Paulit-ulit na sinabi 
ng Diyos kay Jeremias na ang bansa ay sukdulan na 
sa kabalakyutan at wala nang pag-asang magbago. 
Gayunman, yaong mga may matuwid na puso ay 
binigyan ng lahat ng pagkakataon upang magbago 
at maligtas. Kung tungkol sa makahulang kahalaga- 
han ng aklat para sa ating panahon, ang pagkakaa- 
yos nito ay hindi nakaaapekto sa pag-unawa at pag- 
kakapit sa mga isinulat ni Jeremias. 

Kung Kailan Isinulat. Sa kalakhang bahagi, 
ang aklat ng Jeremias ay hindi isinulat noong pana- 
hong ipahayag ni Jeremias ang mga hula. Sa halip, 
maliwanag na sinimulan lamang niya ang pagsulat 
ng kaniyang mga kapahayagan nang utusan siya ni 
Jehova, noong ikaapat na taon ni Haring Jehoiakim 
(625 B.C.E.), na idikta ang lahat ng mga salitang ibi- 
nigay sa kaniya ni Jehova hanggang noong pana- 
hong iyon. Kasama rito hindi lamang ang mga sali- 
tang binigkas tungkol sa Juda noong panahon ni 


JEREMIAS, AKLAT NG 


Josias kundi pati ang mga kapahayagan ng kahatu- 
lan sa lahat ng mga bansa. (Jer 36:1, 2) Ang isinu- 
lat na balumbon ay sinunog ni Jehoiakim nang ba- 
sahin iyon sa kaniya ni Jehudi. Ngunit inutusan si 
Jeremias na muling isulat iyon kalakip ang mara- 
ming karagdagang salita, na ginawa naman niya sa 
pamamagitan ng kaniyang kalihim na si Baruc. 
--36:21-23, 28, 32. 

Maliwanag na ang natitirang bahagi ng aklat ay 
idinagdag nang dakong huli, kasama ang introduk- 
siyon, na bumabanggit sa ika-11 taon ni Zedekias 
(Jer 1:3), ang iba pang mga hula na isinulat ni Jere- 
mias noong panahong ihahatid na niya ang mga 
iyon (30:2, 51:60), at ang liham sa mga tapon sa Ba- 
bilonya (29:1). Karagdagan pa, ang mga kapahaya- 
gang binigkas noong panahong naghahari si Zede- 
kias at ang mga ulat ng mga pangyayari matapos 
bumagsak ang Jerusalem, hanggang noong mga 
580 B.C.E., ay idinagdag nang dakong huli. Posible 


1176 


na bagaman ang balumbon na isinulat ni Baruc ang 
pinagbatayan ng kalakhang bahagi ng aklat, isinaa- 
yos pa ito ni Jeremias nang idagdag niya ang mas 
huling mga seksiyon. 

Autentisidad. Tinatanggap ng karamihan ang 
autentisidad ng Jeremias. lilang kritiko lamang ang 
kumukuwestiyon dito salig sa mga pagkakaiba sa 
Hebreong tekstong Masoretiko at sa Griegong Sep- 
tuagint na masusumpungan sa Alexandrine Man- 
uscript. Mas maraming pagkakaiba sa pagitan ng 
Hebreo at ng Griegong mga teksto ng aklat ng Jere- 
mias kaysa sa alinman sa iba pang mga aklat ng He- 
breong Kasulatan. Sinasabing ang Griegong Septu- 
agint ay mas maikli kaysa sa tekstong Hebreo nang 
mga 2,700 salita, o isang kawalo ng aklat. Ipinapala- 
gay ng karamihan sa mga iskolar na ang saling 
Griego ng aklat na ito ay depektibo, ngunit hindi 
iyan nakababawas sa pagiging mapananaligan ng 
tekstong Hebreo. Diumano, maaaring ang manus- 


Isang rekord ng mga kapahayagan ng kahatulan ni Jehova sa 
pamamagitan ni Jeremias, at isa ring ulat ng sariling mga 
karanasan ng propeta at ng pagkawasak ng Jerusalem sa 
pamamagitan ng Babilonya 

Sinimulan itong isulat mga 18 taon bago bumagsak ang Je- 
rusalem, at natapos ito mga 27 taon pagkatapos ng pang- 
yayaring iyon 


Inatasan ang kabataang si Jeremias bilang propeta 
Kailangan siyang “maggiba,” at “magtayo” at “magtanim” 
Palalakasin siya ni Jehova para sa atas na iyon (1:1-19) 

Tinupad ni Jeremias ang kaniyang atas na “maggiba” 


Inilantad niya ang kabalakyutan sa Juda at inihayag niya 
ang katiyakan ng pagkawasak ng Jerusalem: ang di-tapat 
na bansa ay hindi maililigtas ng pagkanaroroon ng tem- 
plo: ang bayan ng Diyos ay magiging mga tapon sa Babi- 
lonya sa loob ng 70 taon (2:1-3:13: 3:19-16:13: 17:1- 
19:15: 24:1-25:38: 29:1-32: 34:1-22) 

pinatalastas ang mga kahatulan laban kina Zedekias at 
Jehoiakim, gayundin sa mga bulaang propeta, di-tapat na 
mga pastol, at walang-pananampalatayang mga saserdote 
(21:1-23:2: 23:9-40: 27:1-28:17) 

nihula ni Jehova ang kahiya-hiyang pagkatalo ng mara- 
ming bansa, pati ng mga Babilonyo (46:1-51:64) 

Isinagawa ni Jeremias ang kaniyang atas na “magta- 

yo” at “magtanim” 

tinawag-pansin niya ang pagsasauli ng nalabi ng Israel at 
ang pagbabangon ng “isang sibol na matuwid” (3:14-18, 
16:14-21: 23:3-8: 30:1-31:26: 33:1-26) 

Ipinatalastas din niya na makikipagtipan si Jehova ng 
isang bagong tipan sa kaniyang bayan (31:27-40) 

Sa utos ni Jehova, bumili si Jeremias ng isang bukid 
upang isalarawan ang katiyakan ng pagbalik ng Israel 
mula sa pagkatapon (32:1-44) 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG JEREMIAS 


Tiniyak niya sa mga Recabita na makaliligtas sila, sapag- 
kat sinunod nila ang kanilang ninunong si Jehonadab: 
pinatingkad ng kanilang pagkamasunurin ang pagkamasu- 
wayin ng Israel kay Jehova (35:1-19) 

Sinaway niya si Baruc at pinalakas niya ito sa pamamagi- 
tan ng pagtiyak na makaliligtas ito sa dumarating na ka- 
pahamakan (45:1-5) 

Nagdusa si Jeremias dahil sa kaniyang may-tapang 
na panghuhula 

Siya'y sinaktan at inilagay sa mga pangawan nang magda- 
mag (20:1-18) 

Isang pakana ang binuo na patayin siya dahil sa paghaha- 
yag niya ng pagkawasak ng Jerusalem, ngunit iniligtas 
siya ng mga prinsipe (26:1-24) 

Sinunog ng hari ang balumbon ni Jeremias, si Jeremias ay 
may-kabulaanang inakusahan ng pagpanig sa mga Babi- 
lonyo at siya'y inaresto at ikinulong (36:1-37:21) 

Nang dakong huli, inilagay siya sa isang malusak na imba- 
kang-tubig upang mamatay: sinagip siya ni Ebed-melec at 
pinangakuan si Ebed-melec ng proteksiyon sa dumarating 
na pagkawasak ng Jerusalem (38:1-28, 39:15-18) 

Mga pangyayari mula sa pagbagsak ng Jerusalem 
hanggang sa pagtakas patungong Ehipto 

Bumagsak ang Jerusalem, binihag si Haring Zedekias, pina- 
tay ang kaniyang mga anak, at siya'y binulag at dinala 
sa Babilonya (52:1-11) 

Sinunog ang templo at ang malalaking bahay sa Jerusa- 
lem, at dinala sa pagkatapon ang karamihan sa mga tao 
(39:1-14: 52:12-34) 

Inatasan si Gedalias upang maging gobernador ng ilang Is- 
raelita na naiwan, ngunit ito'y napaslang (40:1-41:9) 

Dahil sa takot, tumakas ang mga tao patungong Ehipto: 
nagbabala si Jeremias na ang Ehipto mismo ay babag- 
sak at na aabutan sila ng kapahamakan sa lupaing iyon 
(41:10-44:30) 


1177 


MGA HULANG ITINALA NI JEREMIAS 


Mga Hula na Nakita Niyang Natupad 


Ang pagkabihag ni Zedekias at ang pagkawasak ng Jerusalem 
sa pamamagitan ni Nabucodonosor, hari ng Babilonya (Jer 
20:3-6, 21:3-10, 39:6-9) 

Ang pag-aalis sa trono kay Haring Salum (Jehoahaz) at ang ka- 
matayan niya samantalang bihag (Jer 22:11, 12; 2Ha 23:30- 
34: 2Cr 36:1-4) 


Ang pagdadala kay Haring Conias (Jehoiakin) bilang bihag sa 
Babilonya (Jer 22:24-27: 2Ha 24:15, 16) 


Ang kamatayan, sa loob ng isang taon, ng bulaang propetang 
si Hananias (Jer 28:16, 17) 


Ang pagkaligtas ng ilan sa mga Recabita at ni Ebed-melec na 
Etiope noong wasakin ang Jerusalem (Jer 35:19: 39:15-18) 


Iba Pang mga Hula na ang Katuparan 
ay Iniuulat ng Kasaysayan 


Ang Ehipto ay sasalakayin, lulupigin ni Nabucodorosor (Nabu- 
codonosor) (Jer 43:8-13: 46:13-26) 


Ang pagbabalik ng mga Judio at ang muling pagtatayo ng tem- 
plo at ng lunsod pagkatapos ng 70-tadng pagkatiwangwang 
(Jer 24:1-7, 25:11, 12: 29:10, 30:11, 18, 19: ihambing ang 
2Cr 36:20, 21; Ezr 1:1; Dan 9:2.) 


Ang Ammon ay iguguho (Jer 49:2) 


Ang Edom ay lilipulin bilang isang bansa (Jer 49:17, 18) (Nang 
mamatay ang mga Herodes, ang Edom ay naglaho bilang 
isang bansa.) 


Ang Babilonya ay ititiwangwang nang permanente (Jer 25:12- 
14; 50:35, 38-40) 


Mga Hula na may Malaking Espirituwal 
na Katuparan, Gaya ng Ipinakikita sa 
Kristiyanong Griegong Kasulatan 


Isang bagong tipan ang ipinakipagtipan sa sambahayan ng Is- 
rael at sa sambahayan ng Juda (Jer 31:31-34: Heb 8:8-13) 


Ang sambahayan ni David ay hindi mawawalan ng isang lala- 
ki sa trono ng kaharian magpakailanman (Jer 33:17-21, Luc 
1:32, 33) 


Ang pagbagsak ng Babilonyang Dakila ay isang pagpapalawak 
at makasagisag na pagkakapit ng mga salita ni Jeremias la- 
ban sa sinaunang Babilonya, gaya ng ipinakikita ng sumusu- 
nod na mga paghahambing: Jer 50:2--Apo 14:8, Jer 50:8: 
51:6, 45--Apo 18:4, Jer 50:15, 29--Apo 18:6, 7; Jer 50:23 
—Apo 18:8, 15-17, Jer 50:38--Apo 16:12, Jer 50:39, 40, 
51:37--Apo 18:2, Jer 51:8--Apo 18:8-10, 15, 19: Jer 51: 
9, 49, 56--Apo 18:5: Jer 51:12--Apo 17:16, 17; Jer 51:13 
—Apo 17:1, 15: Jer 51:48--Apo 18:20: Jer 51:55--Apo 18: 
22, 23: Jer 51:63, 64--Apo 18:21 


kritong Hebreo ng tagapagsalin ay mula sa ibang 
“pamilya,” isang natatanging grupo ng mga manus- 
krito, ngunit isinisiwalat ng mapanuring pag-aaral 
na waring hindi gayon ang kaso. 

Ang katuparan ng mga hulang isinulat ni Jere- 
mias, pati na ang nilalaman ng mga iyon, ay mari- 
ing nagpapatotoo sa autentisidad ng aklat. Itinala sa 
tsart na nasa itaas ang ilan sa maraming hula ni Je- 
remias. 

Mga Simulain at mga Katangian ng Diyos. 
Bukod sa mga katuparang nakatala sa tsart, ang ak- 
lat ay naglalahad ng mga simulaing dapat pumat- 


JEREMIAS, AKLAT NG 


nubay sa atin. Idiniriin nito na walang halaga sa pa- 
ningin ng Diyos ang pormalismo kundi ang nais 
niya ay pagsamba at pagkamasunurin mula sa puso. 
Ang mga tumatahan sa Juda ay sinabihan na hu- 
wag magtiwala sa templo at sa mga gusaling na- 
kapalibot dito at sila'y pinaalalahanan: “Magpatuli 
kayo para kay Jehova, at alisin ninyo ang mga du- 
long-balat ng inyong mga puso."---Jer 4:4: 7:3-7: 9: 
25, 26. 

Ang aklat ay naglalaan ng maraming ulat na nag- 
lalarawan sa mga katangian ng Diyos at sa mga pa- 
kikitungo niya sa kaniyang bayan. Ang saganang 
maibiging-kabaitan at awa ni Jehova ay nabanaag 
sa pagliligtas niya sa isang nalabi ng kaniyang ba- 
yan at sa pagsasauli niya sa kanila sa Jerusalem 
nang dakong huli, gaya ng inihula ni Jeremias. Ang 
pagpapahalaga at konsiderasyon ng Diyos sa mga 
nagpapakita ng kabaitan sa mga lingkod niya at 
ang kaniyang pagiging Tagapagbigay-gantimpala 
sa mga humahanap at sumusunod sa kaniya ay iti- 
natampok sa pangangalaga niya sa mga Recabi- 
ta, kay Ebed-melec, at kay Baruc.--Jer 35:18, 19; 
39:16-18, 45:1-5. 

Inilalarawan si Jehova sa katangi-tanging paraan 
bilang ang Maylalang ng lahat ng bagay, ang Hari 
hanggang sa panahong walang takda, ang tanging 
tunay na Diyos. Siya ang kaisa-isa na dapat kataku- 
tan, ang Tagapagtuwid at Tagapatnubay ng mga tu- 
matawag sa kaniyang pangalan, at ang isa na ang 
pagtuligsa ay hindi matatagalan ng mga bansa. Siya 
ang Dakilang Magpapalayok, na sa kaniyang kamay 
ang mga indibiduwal at mga bansa ay gaya ng mga 
kagamitang luwad, upang kaniyang hubugin o sira- 
in ayon sa kaniyang kinalulugdan.---Jer 10, 18:1-10, 
Ro 9:19-24. 

Isinisiwalat ng aklat ng Jeremias na inaasahan 
ng Diyos na ang mga taong nagtataglay ng kani- 
yang pangalan ay magiging kaluwalhatian at ka- 
purihan sa kaniya at na itinuturing niya na mala- 
pit sila sa kaniya. (Jer 13:11) Yaong mga humuhula 
nang may kabulaanan sa kaniyang pangalan, anu- 
pat nagsasabi ng “kapayapaan” sa mga walang pa- 
kikipagpayapaan sa Diyos, ay kailangang magsulit 
sa Diyos dahil sa kanilang mga salita, at sila'y ma- 
titisod at mabubuwal. (6:13-15: 8:10-12, 23:16-20) 
Yaong mga tumatayo sa harap ng bayan bilang 
mga saserdote at mga propeta ay may malaking 
pananagutan sa harap ng Diyos, sapagkat, gaya ng 
sinabi niya sa mga nasa Juda: “Hindi ko isinugo 
ang mga propeta, gayunma'y tumakbo sila. Hindi 
ako nagsalita sa kanila, gayunma'y nanghula sila. 
Ngunit kung tumayo silang kasama ng aking ma- 
talik na kapisanan, naiparinig sana nila sa aking 
bayan ang aking mga salita, at kanila sanang nai- 
talikod sila mula sa kanilang masamang lakad at 


JEREMOT 


mula sa kasamaan ng kanilang mga pakikitungo.” 
-23:21, 22. 

Gaya sa iba pang mga aklat ng Bibliya, ang ba- 
nal na bansa ng Diyos ay itinuturing na may kaug- 
nayan sa kaniya bilang isang asawa, at ang kawa- 
lang-katapatan sa kaniya ay “pagpapatutot.” (Jer 
3:1-3, 6-10; ihambing ang San 4:4.) Gayunman, 
ang pagkamatapat ni Jehova mismo sa kaniyang 
mga tipan ay di-masisira.--Jer 31:37: 33:20-22, 
25, 26. 

Maraming maiinam na mga simulain at mga ilus- 
trasyon ang masusumpungan sa aklat, na tinukoy 
ng iba pang mga manunulat ng Bibliya. At naglala- 
man din ito ng maraming iba pang makalarawan at 
makahulang mga parisan na may pagkakapit at 
mahalagang kahulugan para sa makabagong-pana- 
hong Kristiyano at sa kaniyang ministeryo. 


JEREMOT [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “maging mataas (mapadakila)']. 

1. Isang inapo ni Benjamin sa pamamagitan ng 
kaniyang anak na si Beker.-- 1Cr 7:6, 8. 

2. Isang Benjamitang ulo ng isang pamilya na 
nanirahan sa Jerusalem, isa sa “mga anak" ni Berias. 
— 1Cr 8:14-16, 28. 

3. Anak ni Musi at apo ni Merari sa tribo ni Levi. 
Ang sambahayan sa panig ng ama na nagmula sa 
taong ito, na ang pangalan ay binabaybay ring “Je- 
rimot,” ay kabilang sa muling pagsasaayos ni Da- 
vid sa pagkakaorganisa ng Levitikong paglilingkod. 
— 1Cr 23:21, 23: 24:30, 31. 

4. Isang anak ni Heman na nasa Levitikong sa- 
nga ng mga Kohatita. Noong panahon ng paghaha- 
ri ni David, si Jeremot (Jerimot) ay pinili sa pama- 
magitan ng palabunutan upang pangunahan ang 
ika-15 sa 24 na pangkat ng mga manunugtog sa 
santuwaryo.--1Cr 6:33, 25:1,4,8,9, 22. 

5,6, 7. Tatlong Israelita, mula sa mga anak nina 
Elam, Zatu, at Bani, na nagpaalis sa kanilang mga 
asawang banyaga at mga anak noong mga araw ni 
Ezra.--Ezr 10:25-27, 29, 44. 


JERIA [Makita Nawa ni Jehova: Nakita ni Jeho- 
va]. Anak o inapo ng anak ni Kohat na si Hebron. 
(1Cr 23:12, 19) Si Jeria o ang kaniyang sambahayan 
sa panig ng ama ay binabanggit may kaugnayan sa 
pag-oorganisa ni David sa mga Levita (1Cr 24:23, 
30, 31) at tinatawag na ulo ng mga Hebronita nang 
atasang mamahala sa teritoryo sa S ng Jordan. Sa 
pagkakataong ito ang kaniyang pangalan ay bina- 
baybay na “Jerias.”--1Cr 26:31, 32. 


JERIAS. 


JERIBAI [Makipaglaban Nawa Siya: Ipinakipag- 
laban Niya ang [Aming] Usapin sa Batas]. Isa sa ma- 


Tingnan ang JERIA. 


1178 


kapangyarihang mga lalaki ni David, anak ni Elna- 
am.--1Cr 11:26, 46. 


JERICO [posible, Lunsod ng Buwan]. Ang unang 
Canaanitang lunsod na nilupig ng mga Israelita 
sa K ng Jordan. (Bil 22:1, Jos 6:1, 24, 25) Ipinapala- 
gay na ito ay ang Tell es-Sultan (Tel Yeriho) na mga 
22 km (14 na mi) sa SHS ng Jerusalem. Ang kalapit 
nito na Tulul Abu el-'Alayiq ay itinuturing naman 
na lugar ng unang-siglong Jerico. Palibhasa'y ma- 
baba nang mga 250 m (820 piye) mula sa kapanta- 
yan ng dagat sa Libis ng Jordan, subtropikal ang 
klima ng Jerico. Sa ngayon, kahel, saging, at igos 
ang itinatanim sa lugar na ito at, gaya noong sina- 
unang panahon, marami pa ring palma rito. 

Unang Bunga ng Pananakop ng Israel. Sa 
pagtatapos ng 40 taon ng pagpapagala-gala ng mga 
Israelita sa ilang, dumating sila sa Kapatagan ng 
Moab. Doon, sa tapat ng Jerico, si Moises ay umak- 
yat sa Bundok Nebo at tinanaw niya ang Lupang Pa- 
ngako, pati na ang Jerico, na “lunsod ng mga puno 
ng palma,” at ang kapatagan nito.--Bil 36:13, Deu 
32:49, 34:1-3. 

Pagkamatay ni Moises, nagsugo si Josue ng dala- 
wang tiktik sa Jerico. Palibhasa'y ikinubli sila ni Ra- 
hab, sila'y hindi natagpuan. Pagkatapos ay tumakas 
sila mula sa lunsod sa pamamagitan ng isang lubid 
na inilawit sa bintana ng bahay ni Rahab na nasa 
ibabaw ng pader ng Jerico. Tatlong araw na nagta- 
go ang dalawang lalaki sa kalapit na bulubunduking 
pook. Pagkatapos nito ay tumawid sila sa Jordan at 
bumalik sa kampo ng mga Israelita.---Jos 2:1-23. 

Tiyak na lubhang natakot ang hari ng Jerico at 
ang mga naninirahan sa lunsod nang mabalitaan 
o masaksihan nila ang makahimalang pagtigil ng 
malaking agos ng Jordan, anupat nakatawid ang 
mga Israelita sa tuyong lupa. Pagkatapos, sa Gilgal, 
bagaman ang mga lalaking Israelita ay tinuli at ki- 
nailangang magpagaling bago nila maipagtanggol 
ang kanilang sarili, walang sinuman ang nangahas 
na sumalakay sa kanila. Palibhasa'y walang nanlili- 
galig sa kanila, ipinagdiwang din ng mga Israelita 
ang Paskuwa sa disyertong kapatagan ng Jerico. 
--Jos 5:1-10. 

Nang maglaon, malapit sa Jerico, isang angheli- 
kong prinsipe ang nagpakita kay Josue. Binalangkas 
niya ang pamamaraang dapat gawin upang maku- 
ha ang lunsod, na noo'y mahigpit na nakasara dahil 
sa mga Israelita. Bilang pagsunod, ang hukbong mi- 
litar ng Israel, kasunod ang pitong saserdote na pa- 
tuluyang humihihip sa mga tambuli, pagkatapos ay 
ang mga saserdoteng bumubuhat sa Kaban, at ang 
bantay sa likuran ay humayo sa palibot ng Jerico, 
isang beses sa isang araw, sa loob ng anim na araw. 
Ngunit noong ikapitong araw ay pitong ulit silang 
humayo sa palibot ng lunsod. Nang hipan ang mga 


1179 


tambuli noong huling paghayo nila sa palibot ng Je- 
rico, ang bayan ay sumigaw ng isang malakas na hi- 
yaw ng digmaan, at ang mga pader ng lunsod ay 
nagsimulang bumagsak nang latag.---Jos 5:13-6:20. 

Nang magkagayon ay dumaluhong sa Jerico ang 
mga Israelita, at itinalaga nila sa pagkapuksa ang 
mga naninirahan doon at ang lahat ng mga ala- 
gang hayop. Ngunit dahil sa kabaitang ipinakita ni 
Rahab nang itago niya ang mga tiktik, siya at 
ang kaniyang mga kamag-anak, na di-napinsala sa 
loob ng kaniyang bahay sa ibabaw ng bahagi ng 
pader na hindi bumagsak, ay iningatang buhay. Si- 
nunog ng mga Israelita ang buong lunsod, ngunit 
ang ginto at pilak ay ibinigay nila sa santuwaryo ni 
Jehova. (Jos 6:20-25) Gayunman, isang Israelita, si 
Acan, ang nagnakaw ng isang barang ginto, ilang 
pilak, at isang mainam na kasuutan at pagkatapos 
ay itinago niya ang mga iyon sa ilalim ng kaniyang 


Hinukay na mga pader ng sinaunang Jerico 


JERICO 


tolda. Sa gayo'y nagpasapit siya ng kamatayan 
sa kaniyang sarili at sa kaniyang buong pamilya. 
--Jos 7:20-26. 

Mga Pagtukoy sa Jerico Nang Dakong Huli. 
Nang maglaon, ang winasak na lunsod ng Jerico ay 
naging bahagi ng teritoryo ng mga Benjamita na ka- 
hangga ng Efraim at Manases. (Jos 16:1, 7: 18:12, 
21) Di-nagtagal pagkatapos nito, lumilitaw na nag- 
karoon ng pamayanan sa lugar na ito. Binihag ito ni 
Haring Eglon ng Moab at nanatili ito sa ilalim ng ka- 
niyang kontrol sa loob ng 18 taon. (Huk 3:12-30) No- 
ong panahon ni Haring David, mayroon pa ring pa- 
mayanan sa Jerico. (2Sa 10:5: 1Cr 19:5) Ngunit noon 
lamang panahon ng paghahari ni Ahab aktuwal na 
itinayong muli ni Hiel na taga-Bethel ang Jerico. 
Noon natupad ang makahulang sumpa na binigkas 
ni Josue mahigit na 500 taon na ang nakarara- 
an. Namatay ang panganay ni Hiel na si Abiram 
nang ilatag niya ang pundasyon 
ng Jerico at namatay ang kani- 
yang bunsong anak na si Segub 
nang ilagay niya ang mga pinto. 
--Jos 6:26, 1Ha 16:34. 

Noong mga panahon ding iyon, 
ang ilan sa “mga anak ng mga 
propeta” ay naninirahan sa Jeri- 
co. (2Ha 2:4, 5) Pagkatapos kunin 
ni Jehova ang propetang si Elias 
sa pamamagitan ng isang buha- 
wi, nanatili si Eliseo nang ilang 
panahon sa Jerico at pinagaling 
niya ang suplay ng tubig ng lun- 
sod. (2Ha 2:11-15, 19-22) Sinasa- 
bing ang tubig ng “Ain es-Sultan 
(na ayon sa tradisyon, ang bukal 
na pinagaling ni Eliseo) ay ma- 
tamis at masarap at tinutubigan 
nito ang mga hardin ng makaba- 
gong Jerico. 

Noong panahon ng balakyot na 
si Haring Ahaz ng Juda, pina- 
hintulutan ni Jehova ang mga 
hukbong Israelita, sa ilalim ng pa- 
mumuno ni Haring Peka, na mag- 
dulot ng kahiya-hiyang pagkatalo 
sa di-tapat na Juda. Pumatay sila 
ng 120,000 at kumuha ng 200,- 
000 bihag. Ngunit sinalubong ng 
propeta ni Jehova na si Oded ang 
mga nagtagumpay noong papau- 
wi na sila. Binabalaan niya sila 
na huwag nilang alipinin ang 
mga bihag. Sa gayon, pagkatapos 
na maramtan at mapakain, ang 
mga bihag ay dinala sa Jerico at 
pinalaya.---2Cr 28:6-15. 


JERIEL 


Nang bumagsak ang Jerusalem noong 607 B.C.E., 
si Haring Zedekias ay tumakas patungo sa Jerico. 
Ngunit naabutan at nabihag siya ng mga Babilonyo 
sa mga disyertong kapatagan ng Jerico. (2Ha 25:5; 
Jer 39:5, 52:8) Pagkatapos palayain ang Israel mula 
sa pagkatapon sa Babilonya, kabilang sa mga buma- 
lik kasama ni Zerubabel noong 537 B.C.E ang 345 
“mga anak ng Jerico.” Lumilitaw na nanirahan ang 
mga ito sa Jerico. (Ezr 2:1, 2, 34: Ne 7:36) Nang mag- 
laon, ang ilan sa mga lalaki ng Jerico ay tumulong sa 
muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem.---Ne 3:2. 

Noong 33 C.E., naging bahagi ng ministeryo ni Je- 
sus ang Jerico nang papunta siya sa Jerusalem para 
sa Paskuwa. Malapit sa lunsod na ito ay pinagaling 
ni Jesu-Kristo ang paningin ng bulag na si Bartimeo 
at ang kasama nito. (Mar 10:46, Mat 20:29, Luc 
18:35, tingnan ang BARTIMEO.) Sa Jerico ay nakilala 
rin ni Jesus si Zaqueo. Nang maglaon, siya'y naging 
panauhin sa tahanan nito. (Luc 19:1-7) Mas maaga 
rito, sa Judea, nang inilalahad ni Jesus ang kaniyang 
ilustrasyon hinggil sa madamaying Samaritano, ti- 
nukoy niya ang daan mula sa Jerusalem patungong 
Jerico. (Luc 10:30) Ayon sa patotoo ng sinaunang ka- 
saysayan, naglipana ang mga magnanakaw sa da- 
ang ito. 


May natagpuan bang katibayan ang 
mga arkeologo hinggil sa pagkawasak 
ng Jerico noong mga araw ni Josue? 


Natuklasan ni Propesor John Garstang, lider ng 
isang ekspedisyong Ingles sa Tell es-Sultan noong 
1929 hanggang 1936, na ang itinuturing niyang isa 
sa mga lunsod na itinayo sa lugar na iyon ay na- 
tupok ng apoy at ang mga pader nito ay bumag- 
sak. Ipinapalagay niyang ang lunsod na ito ang 
Jerico ng panahon ni Josue at sinasabi niyang na- 
wasak ito noong mga 1400 B.C.E. Bagaman itina- 
taguyod pa rin sa ngayon ng ibang iskolar ang 
mga konklusyon ni Garstang, may ilan naman na 
iba ang interpretasyon sa katibayang ito. Ganito 
ang isinulat ng arkeologong si G. Ernest Wright: 
“Ang dalawang pader na nakapalibot sa pinakata- 
luktok ng matandang lunsod, na pinaniniwalaan ni 
Garstang . . . na winasak ng lindol at sunog noong 
panahon ni Josue, ay natuklasang mula lamang 
noong ikatlong milenyo at dalawa lamang ito sa la- 
bing-apat na iba't ibang pader o mga bahagi ng pa- 
der na sunud-sunod na itinayo noong panahong 
iyon.” (Biblical Archaeology, 1962, p. 79, 80) Inaa- 
kala ng marami na kakaunti na lamang, kung 
mayroon man, ang nalalabi sa Jerico na umiral no- 
ong panahon ni Josue, anupat ang anumang maa- 
aring natira mula noong mawasak ito ay inalis ng 
mas naunang mga paghuhukay sa lugar na ito. 


1180 


Gaya ng komento ni Propesor Jack Finegan: “Kaya 
naman, ngayon ay halos wala nang katibayan sa 
lugar na iyon na magagamit upang matiyak kung 
anong petsa maaaring kinuha ni Josue ang Jerico.” 
--Light From the Ancient Past, 1959, p. 159. 

Dahil dito, pinepetsahan ng maraming iskolar ang 
pagbagsak ng Jerico batay sa sirkumstansiyal na 
katibayan, at ang mga petsang iminumungkahi nila 
ay sumasaklaw nang mga 200 taon. Dahil sa gani- 
tong kawalang-katiyakan, angkop ang sinabi ni Pro- 
pesor Merrill F. Unger: “Dapat ding magpakaingat 
ang mga iskolar sa sobrang pagtitiwala sa mga pag- 
taya ng mga arkeologo sa mga petsa at sa kanilang 
interpretasyon ng datos. Ang pagtatakda ng mga 
petsa at ang mga konklusyon batay sa mga tuklas 
ng arkeolohiya ay kalimitan nang nakasalig sa per- 
sonal na damdamin o opinyon at pinatutunayan ito 
ng magkakaibang sinasabi ng mga eksperto may 
kaugnayan sa mga bagay na ito.”---Archaeology 
and the Old Testament, 1964, p. 164. 

Samakatuwid, hindi tayo dapat mabahala kung 
hindi man magkatulad ang mga interpretasyon ng 
mga arkeologo at ang kronolohiya ng Bibliya sa pag- 
sasabing 1473 B.C.E. nawasak ang Jerico. Ipinakiki- 
ta ng magkaibang pananaw ni Garstang at ng ibang 
mga arkeologo tungkol sa Jerico na kailangan nating 
maging maingat sa pagtanggap sa arkeolohikal na 
patotoo kahit pa waring pinatutunayan o sinasalu- 
ngat niyaon ang rekord ng Bibliya at ang kronolohi- 
ya nito. 


JERIEL [Makita Nawa ng Diyos: Nakita ng Diyos]. 
Anak ni Tola, at ulo ng isang sambahayan sa panig 
ng ama sa tribo ni Isacar.--1ICr 7:1, 2. 


JERIMOT [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “maging mataas (mapadakila)"]. 

1. Isang anak o inapo ng panganay ni Benjamin 
na si Bela, at isang magiting at makapangyarihang 
lalaki.--1Cr 7:6, 7. 

2. Isang Benjamitang mandirigma na sumuporta 
kay David habang ito ay nasa Ziklag at nagtatago 
dahil kay Haring Saul.--1Cr 12:1, 2, 5. 

3. Isang Meraritang Levita.--1Cr 24:26, 30, ting- 
nan ang JEREMOT Blg. 3. 

4. Isang Kohatitang Levita.--1Cr 6:33, 25:4: ting- 
nan ang JEREMOT Blg. 4. 

5. Ang prinsipe sa tribo ni Neptali noong pana- 
hon ng pamamahala ni David, anak o inapo ni Az- 
riel.--1Cr 27:19, 22. 

6. Isang anak ni David na ang anak na babae ay 
napangasawa ni Haring Rehoboam. (2Cr 11:18) Ya- 
mang si Jerimot ay hindi kasama sa talaan ng mga 
anak ni David sa mga asawa nito na binanggit ang 
pangalan, maaaring siya ay anak ng isang babae ni 


1181 


David o ng isang asawa nito na hindi binanggit ang 
pangalan. (2Sa 5:13) Lumilitaw na si Jerimot ay na- 
pangasawa ng kaniyang pinsang si Abihail, ang 
anak ng pinakamatandang kapatid ni David na si 
Eliab.--2Cr 11:18, 1Sa 17:3. 

7. Isa sa mga Levitang komisyonado na nanga- 
ngasiwa sa bukas-palad na abuloy, ikapu, at mga 
banal na bagay na dinadala noong panahon ng pag- 
hahari ni Hezekias.---2Cr 31:12, 13. 


JERIOT [mula sa pandiwang salitang-ugat na 
nangangahulugang “manginig”]. Malamang na si 
Jeriot ay isang babae ni Caleb o utusang babae niya 
na nagsilang sa ilan sa kaniyang mga anak na kini- 
lalang mga anak ni “Azuba na kaniyang asawa.” 
Ang 1 Cronica 2:18 ay kababasahan: “Nagkaanak [si 
Caleb] ng mga lalaki kay Azuba na kaniyang asawa 
at kay Jeriot, at ito ang kaniyang mga anak.” 


JEROBOAM. Dalawang hari ng Israel na ang 
kani-kaniyang paghahari ay may agwat na mga 
180 taon sa isa't isa. 

1. Unang hari ng sampung-tribong kaharian ng 
Israel, ang anak ni Nebat, isa sa mga opisyal ni So- 
lomon sa nayon ng Zereda: mula sa tribo ni Efraim. 
Lumilitaw na sa murang gulang pa lamang ay nau- 
lila na sa ama si Jeroboam, anupat pinalaki siya ng 
kaniyang nabalong ina na si Zerua.-- 1Ha 11:26. 

Nang mapansin ni Solomon na si Jeroboam ay 
hindi lamang isang magiting at makapangyarihang 
lalaki kundi isa ring masipag na manggagawa, ina- 
tasan niya itong mangasiwa sa hukbo ng mga sapi- 
litang trabahador ng sambahayan ni Jose. (1Ha 
11:28) Pagkatapos nito, nilapitan si Jeroboam ng 
propeta ng Diyos na si Ahias taglay ang nakagugu- 
lat na balita. Matapos na hapakin sa 12 piraso ang 
kaniyang bagong kasuutan, sinabihan ng propeta si 
Jeroboam na kunin ang sampu sa mga iyon bilang 
sagisag na pupunitin ni Jehova ang kaharian ni So- 
lomon sa dalawang bahagi at gagawing hari si Jero- 
boam sa sampu sa mga tribo. Gayunman, ito ay isa 
lamang paghihiwalay ng pamahalaan at hindi isa 
ring paglisan mula sa tunay na pagsamba na naka- 
sentro sa templo sa Jerusalem, ang kabisera ng ti- 
mugang kaharian. Kaya tiniyak ni Jehova kay Je- 
roboam na pagpapalain at pasasaganain niya ang 
paghahari nito at ipagtatayo niya ito ng isang na- 
mamalaging sambahayan ng mga kahalili kung tu- 
tuparin nito ang mga kautusan at mga utos ng 
Diyos.-- 1Ha 11:29-38. 

Posibleng tinangka ni Solomon na patayin si Jero- 
boam nang malaman niya ang mga pangyayaring 
ito. Gayunman, tumakas si Jeroboam patungong 
Ehipto, at sa ilalim ng proteksiyon ni Paraon Sisak 
ay nanatili siya roon hanggang sa mamatay si Solo- 
mon.--1Ha 11:40. 


JEROBOAM 


Nang mabalitaan ni Jeroboam ang pagkamatay ni 
Solomon noong mga 998 B.C.E., kaagad siyang bu- 
malik sa kaniyang sariling lupain, kung saan suma- 
ma siya sa kaniyang bayan sa paghiling sa anak ni 
Solomon na si Rehoboam na pagaanin ang kanilang 
mga pasanin kung nais nito ang kanilang suporta sa 
bagong pagkahari nito. Gayunman, ipinagwalang- 
bahala ni Rehoboam ang mahusay na payo ng ma- 
tatandang tagapayo at pinili yaong sa mga na- 
kababatang lalaki na kaedad niya na nagsabing 
dagdagan niya ang trabaho ng bayan. Bilang tugon 
sa kabagsikang ito, hinirang ng sampung tribo si Je- 
roboam bilang kanilang hari. Ang totoo, ang gani- 
tong “kinahantungan ay dahil sa utos ni Jehova, 
upang maisagawa nga niya ang kaniyang salita na 
sinalita ni Jehova sa pamamagitan ni Ahias.”---1Ha 
12:1-20, 2Cr 10:1-19. 

Kaagad na sinimulang itayo ng bagong-itinala- 
gang hari na si Jeroboam ang Sikem bilang kani- 
yang maharlikang kabisera, at sa S ng Sikem, sa 
kabilang ibayo ng Jordan, pinatibay niya ang pama- 
yanan ng Penuel (Peniel), ang dako kung saan naki- 
pagbuno si Jacob sa isang anghel. (1Ha 12:25, Gen 
32:30, 31) Nang makitang ang kaniyang mga sakop 
ay umaahon pa rin sa templo sa Jerusalem upang 
sumamba, nakini-kinita ni Jeroboam na sa kalaunan 
ay baka malipat kay Rehoboam ang katapatan ng 
mga ito at patayin siya ng mga ito. Kaya ipinasiya 
niyang patigilin ito sa pamamagitan ng pagtatatag 
ng isang relihiyon na nakasentro sa dalawang ginin- 
tuang guya, na ang isa ay inilagay niya sa Bethel 
sa timog at ang isa naman ay sa Dan sa hilaga. 
Nagtalaga rin siya ng kaniyang sariling di-Aaroni- 
kong pagkasaserdote, na binubuo ng pangkarani- 
wang mga tao na handang matamo ang katung- 
kulang iyon sa pamamagitan ng paghahandog ng 
isang toro at pitong barakong tupa. Pagkatapos, nag- 
lingkod ang mga ito “para sa matataas na dako at 
para sa hugis-kambing na mga demonyo at para sa 
mga guya na kaniyang ginawa.” Kumatha rin si Je- 
roboam ng pantanging ‘mga banal na araw' at per- 
sonal niyang pinangunahan ang bayan sa paghaha- 
in sa kaniyang bagong-likhang mga diyos.-- 1Ha 
12:26-33, 2Ha 23:15, 2Cr 11:13-17, 13:9. 

Sa isa sa gayong mga okasyon, nang maghahan- 
dog na si Jeroboam ng haing usok sa kaniyang altar 
sa Bethel, inudyukan ng espiritu ni Jehova ang 
isang lalaki ng Diyos na sawayin ang hari dahil sa 
karima-rimarim na idolatriya nito, at nang iutos ng 
hari na dakpin ang lingkod na ito ng Diyos, ang al- 
tar ay nabiyak, anupat natapon ang abo nito, at ang 
kamay ng hari ay natuyot. Nanauli lamang ang ka- 
niyang kamay nang mapahupa ng lalaki ng Diyos 
ang galit ni Jehova, ngunit pagkatapos nito ay nag- 
patuloy pa rin si Jeroboam sa kaniyang mapamu- 
song na pagsuway kay Jehova. (1Ha 13:1-6, 33, 34) 


JEROHAM 


Ang kaniyang pagpapasimula ng pagsamba sa guya 
ang tinutukoy na “mga kasalanan ni Jeroboam,” 
mga kasalanan na ipinagkasala rin ng iba pang mga 
haring Israelita nang panatilihin nila ang aposta- 
tang pagsambang ito.--1Ha 14:16, 15:30, 34: 16: 
2, 19, 26, 31, 22:52, 2Ha 3:3, 10:29, 31; 13:2, 6, 11; 
14:24: 15:9, 18, 24, 28, 17:21-23. 

Noong ika-18 taon ng paghahari ni Jeroboam ay 
namatay si Rehoboam, ngunit ang pagdidigmaan sa 
pagitan ng dalawang bansa ay nagpatuloy sa pana- 
hon ng tatlong-taong paghahari ng anak ni Rehobo- 
am na si Abiam (Abias), na humalili sa kaniya. (1Ha 
15:1, 2, 6, 2Cr 12:15) Sa isang pagkakataon, nagti- 
pon si Abias ng 400,000 katao upang makipagbaka 
sa mga hukbo ni Jeroboam na makalawang ulit ang 
dami. Sa kabila ng nakahihigit na hukbo ni Jerobo- 
am at ng kaniyang magaling na estratehiya sa pag- 
tambang, dumanas siya ng malubhang pagkatalo. 
Namatayan siya ng 500,000 lalaki at naiwala ang 
marami sa kaniyang mga bayang Efraimita at lub- 
ha siyang napahiya. Nagtagumpay ang Juda dahil si 
Abias at ang kaniyang mga tauhan ay nagtiwala 
kay Jehova at humingi sa kaniya ng tulong.---2Cr 
13:3-20. 

Dagdag pa sa kapahamakan ni Jeroboam, ang ka- 
niyang anak na si Abias ay dinapuan ng sakit na na- 
kamamatay, sa gayon ay pinagbalatkayo ng hari 
ang kaniyang asawa, at pagkatapos ay isinugo niya 
ito taglay ang isang kaloob sa matandang propetang 
si Ahias, na noon ay bulag na, upang itanong kung 
gagaling ang bata. Ang sagot ay “Hindi.” Inihula rin 
na ang bawat lalaking tagapagmana ni Jeroboam ay 
lilipulin, at maliban sa nabanggit na anak, na kina- 
sumpungan ni Jehova ng isang bagay na mabuti, 
walang sinuman sa mga supling ni Jeroboam ang 
magkakaroon ng disenteng libing, kundi, sa halip, 
ang kanilang mga bangkay ay kakainin ng mga aso 
o ng mga ibon.-- 1Ha 14:1-18. 

Di-nagtagal pagkatapos nito, noong mga 
977 B.C.E., “sinaktan [si Jeroboam] ni Jehova, kung 
kaya siya ay namatay,” anupat winakasan ang kani- 
yang 22-tadng paghahari. (2Cr 13:20, 1Ha 14:20) 
Ang kaniyang anak na si Nadab ang humalili sa ka- 
niya sa trono sa loob ng dalawang taon bago ito pi- 
natay ni Baasa, na lumipol din sa bawat bagay na 
humihinga sa sambahayan ni Jeroboam. Sa gani- 
tong paraan ay biglang nagwakas ang kaniyang di- 
nastiya “ayon sa salita ni Jehova,” at “dahil sa mga 
kasalanan ni Jeroboam. "---1Ha 15:25-30. 

2. Hari ng Israel: anak at kahalili ni Jehoas, at apo 
sa tuhod ni Jehu. Bilang ika-14 na tagapamahala ng 
hilagang kaharian, si Jeroboam II ay naghari nang 
41 taon, pasimula noong mga 844 B.C.E. (2Ha 14:16, 
23) Tulad ng marami sa kaniyang mga hinalinhan, 
ginawa niya ang masama sa paningin ni Jehova 


1182 


sa pamamagitan ng pagpapanatili sa pagsamba sa 
guya na pinasimulan ni Jeroboam 1I.---2Ha 14:24. 

May binanggit na isang pantanging pagpapare- 
histro sa talaangkanan, na maliwanag na ginawa 
noong panahon ng paghahari ni Jeroboam Il. (1Cr 
5:17) Gayunman, ang namumukod-tanging tagum- 
pay ng kaniyang paghahari ay ang pagsasauli ng lu- 
paing nawala sa kaharian noong una. Bilang katu- 
paran ng hula ni Jonas, si Jeroboam ang “nagsauli 
ng hangganan ng Israel mula sa pagpasok sa Hamat 
hanggang sa dagat ng Araba [Dagat na Patay].” Ki- 
nikilala ring isinauli niya “ang Damasco at ang Ha- 
mat sa Juda sa Israel.” (2Ha 14:25-28) Maaaring na- 
ngangahulugan ito na ginawang sakop ni Jeroboam 
ang mga kaharian ng Damasco at Hamat, yamang 
ang mga ito ay dating sa Juda noong panahon ng 
paghahari ni Solomon.--Ihambing ang 1Ha 4:21: 
2Cr 8:4. 

Kasunod ng mga tagumpay na ito, walang alinla- 
ngang nagkaroon ng isang yugto ng materyal na 
kasaganaan para sa hilagang kaharian. Ngunit kasa- 
bay nito ay patuloy na humina ang espirituwalidad 
ng bansa. May-katindihang pinuna ng mga prope- 
tang sina Oseas at Amos ang mapaghimagsik na si 
Jeroboam at ang mga tagasuporta nito dahil sa ka- 
nilang tahasang pag-aapostata, gayundin sa kani- 
lang imoral na paggawi---pandaraya, pagnanakaw, 
pakikiapid, pagpaslang, paniniil, idolatriya, at iba 
pang mga gawaing lumalapastangan sa Diyos. (Os 
1:2, 4: 4:1, 2, 12-17; 5:1-7: 6:10; Am 2:6-8, 3:9, 12- 
15: 4:1) Mas tuwiran pa ang babala ni Jehova kay Je- 
roboam sa pamamagitan ng kaniyang propetang si 
Amos: “Ako ay titindig laban sa sambahayan ni Je- 
roboam taglay ang isang tabak.”--Am 7:9. 

Pagkamatay ni Jeroboam, ang kaniyang anak na 
si Zacarias ang lumuklok sa trono. (2Ha 14:29) Ga- 
yunman, may patlang na 11 taon sa pagitan ng 
pagkamatay ni Jeroboam at ng anim-na-buwang 
pamamahala na sinasabing ipinanungkulan ni Za- 
carias, ang kahuli-hulihan sa dinastiya ni Jehu. Po- 
sibleng dahil napakabata pa ni Zacarias o sa iba 
pang kadahilanan, ang kaniyang pagkahari ay hindi 
lubusang naitatag o napagtibay hanggang noong 
mga 792 B.C.E. 


JEROHAM [Pagpakitaan Nawa Siya ng Awa]. 

1. Ama ni Elkana at lolo ni Samuel, inapo ng Le- 
vitang si Kohat.--1Sa 1:1, 19, 20, 1Cr 6:22, 27, 
34, 38. 

2. Isang Benjamita ng Gedor na ang dalawang 
“anak” ay binanggit na kabilang sa “mga katulong 
[ni David] sa pakikidigma” habang ito ay nasa Ziklag 
at hindi pa makakilos dahil kay Saul.—1Cr 12:1, 
2, 7. 

3. Ama ni Azarel na prinsipe ng tribo ni Dan sa 
ilalim ni Haring David.—1Cr 27:1, 22. 


1183 


4. Ama ni Azarias, isa sa mga pinuno ng hukbo 
na tumulong kay Jehoiada na italaga si Jehoas bi- 
lang hari.---2Cr 23:1, 11. 

5. Isang inapo ni Benjamin na ang anim na bi- 
nanggit na “mga anak" ay naging mga ulo ng mga 
pamilya na naninirahan sa Jerusalem. (1Cr 8:1, 26- 
28) Posibleng siya rin ang Blg. 6. 

6. Benjamitang ninuno ni Ibneias, na nanirahan 
sa Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon. (1Cr 9:7, 8) 
Posibleng siya rin ang Blg. 5. 

7. Ama o ninuno ni Adaias, isang saserdote na 
nanirahan sa Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon 
sa Babilonya.-- 1Cr 9:3, 10, 12: Ne 11:4, 12. 


JERUBAAL [Hayaang Gumawa si Baal ng Le- 
gal na Pagtatanggol (Makipaglaban)]. Ang panga- 
lang ibinigay kay Gideon na anak ni Joas na Abi- 
ezrita matapos niyang gibain ang altar ng kaniyang 
ama na para kay Baal at ang kahoy na sagradong 
poste sa tabi niyaon, pagkatapos, sa isang altar na 
itinayo para kay Jehova, naghain si Gideon ng isang 
toro na pag-aari ng kaniyang ama, anupat ang mga 
piraso ng sagradong poste ang ginamit na pangga- 
tong.--Huk 6:11, 25-27. 

Kinaumagahan, galit na galit ang mga lalaki ng 
Opra nang matuklasan nila kung ano ang nangyari. 
Kaya nag-usisa sila at, nang malaman na si Gideon 
ang gumawa ng bagay na iyon, gusto nila siyang 
patayin. Ang ama ni Gideon na si Joas ay pumanig 
sa kaniya at nagsabi: “Kayo ba ang gagawa ng legal 
na pagtatanggol para kay Baal upang tingnan kung 
maililigtas ninyo siya? Ang sinumang gagawa ng 
legal na pagtatanggol para sa kaniya ay dapat pata- 
yin sa umaga ngang ito. Kung siya ay Diyos, haya- 
ang gumawa siya ng legal na pagtatanggol para sa 
kaniyang sarili, sapagkat may gumiba ng kaniyang 
altar.” Nagpatuloy ang ulat ng Bibliya: “At tinawag 
niya siyang Jerubaal nang araw na iyon, na sinasa- 
bi: “Hayaang gumawa si Baal ng legal na pagtatang- 
gol sa ganang kaniya, sapagkat may gumiba ng ka- 
niyang altar.” "--Huk 6:28-32. 

Si Gideon ay tinatawag na Jerubeset sa 2 Samuel 
11:21.-- Tingnan ang GIDEON. 


JERUBESET [Hayaang Gumawa ng Legal na 
Pagtatanggol (Makipaglaban) ang Kahiya-hiyang 
Bagay]. Ang pangalan ni Hukom Gideon sa 2 Samu- 
el 11:21. Maliwanag na ito ay isang anyo ng Jeruba- 
al, ang pangalang ibinigay kay Gideon ng kaniyang 
amang si Joas nang gibain ni Gideon ang altar ni 
Baal. (Huk 6:30-32) Naniniwala ang ilang iskolar na 
pinalitan ng manunulat ng Ikalawang Samuel ang 
ba'al ng salitang Hebreo para sa “kahihiyan” (bo'- 
sheth) upang maiwasang gamitin ang pangalan ng 
huwad na diyos na si Baal bilang bahagi ng isang 
pangalang pantangi.--Tingnan ang GIDEON. 


JERUSALEM 


JERUEL (posible, Inilatag (Itinayo) ng Diyos]. 
Isang ilang. Waring nasa pagitan ito ng mga lunsod 
ng Tekoa at En-gedi. Hindi alam sa ngayon kung 
saan ang eksaktong lokasyon nito at kung gaano ito 
kalawak.---2Cr 20:2, 16, 20. 


JERUSA(H) [mari Niya]. Ina ni Haring Jotam; 
asawa ni Uzias, anak ni Zadok.---2Ha 15:32, 33, 2Cr 
27:1, 2. 


JERUSALEM [Pagtataglay (Pundasyon) ng 
Dobleng Kapayapaan]. Ang kabiserang lunsod 
ng sinaunang bansang Israel mula noong taong 
1070 B.C.E. Pagkatapos na mahati ang bansa sa da- 
lawang kaharian (997 B.C.E.), ang Jerusalem ay na- 
natiling kabisera ng timugang kaharian ng Juda. 
May mahigit sa 800 pagtukoy sa Jerusalem sa bu- 
ong Kasulatan. 

Pangalan. Ang kauna-unahang nakaulat na 
pangalan ng lunsod ay “Salem.” (Gen 14:18) Baga- 
man sinisikap ng ilan na iugnay ang kahulugan ng 
pangalang Jerusalem sa pangalan ng isang Kanlu- 
rang Semitikong diyos na nagngangalang Shalem, 
ipinakikita ng apostol na si Pablo na “Kapayapaan” 
ang tunay na kahulugan ng huling bahagi ng pa- 
ngalang ito. (Heb 7:2) Ang baybay sa Hebreo ng hu- 
ling bahaging iyon ay nagpapahiwatig ng dobli- 
hang anyo, samakatuwid ay “Dobleng Kapayapaan.” 
Sa mga tekstong Akkadiano (Asiro-Babilonyo), ang 
lunsod ay tinawag na Urusalim (o Ur-sa-li-im-mu). 
Batay rito, ipinapalagay ng ilang iskolar na ang ka- 
hulugan ng pangalan ay “Lunsod ng Kapayapaan.” 
Ngunit lumilitaw na ang anyong Hebreo nito, na 
makatuwirang dapat sundin, ay nangangahulugang 
“Pagtataglay (Pundasyon) ng Dobleng Kapayapaan.” 

Maraming iba pang ekspresyon at titulo ang gina- 
mit sa Kasulatan upang tumukoy sa lunsod na ito. 
Minsan ay ginamit ng salmista ang mas naunang 
pangalan nito, “Salem.” (Aw 76:2) Ang iba pang 
mga katawagan para rito ay: “lunsod ni Jehova” (Isa 
60:14), “bayan ng Dakilang Hari” (Aw 48:2, iham- 
bing ang Mat 5:35), “Lunsod ng Katuwiran” at “Ta- 
pat na Bayan” (Isa 1:26), “Sion” (Isa 33:20), at “banal 
na lunsod” (Ne 11:1: Isa 48:2, 52:1, Mat 4:5). Ang pa- 
ngalang “el Quds,” nangangahulugang “ang Banal 
[na Lunsod],” ang siya pa ring popular na pangalan 
nito sa Arabe. Ang pangalang ipinakikita sa maka- 
bagong-panahong mga mapa ng Israel ay Yerusha- 
layim. 

Lokasyon. Ang Jerusalem, na malayo sa pa- 
ngunahing internasyonal na mga ruta ng kalakalan, 
ay nasa gilid ng isang tigang na ilang (ang Ilang ng 
Juda), anupat limitado ang suplay nito ng tubig. Ga- 
yunpaman, dalawang panloob na ruta ng kalakalan 
ang nagsasalubong noon malapit sa lunsod. Ang isa 
ay nasa direksiyong H-T sa kahabaan ng ibabaw ng 


JERUSALEM 


talampas na nagsisilbing “gulugod” ng sinaunang 
Palestina, at pinag-uugnay ng rutang ito ang mga 
lunsod na gaya ng Dotan, Sikem, Bethel, Betlehem, 
Hebron, at Beer-sheba. Ang ikalawang ruta naman 
ay nasa direksiyong S-K mula sa Raba (makabagong 
“Amman), anupat bumabagtas ito sa mga agusang 
libis patungo sa lunas ng Ilog Jordan, umaahon sa 
matatarik na dalisdis ng Juda, at pagkatapos ay lu- 
mulusong nang paliku-liko sa mga kanluraning da- 
lisdis patungo sa Baybayin ng Mediteraneo at sa da- 
ungang bayan ng Jope. Bukod diyan, ang Jerusalem 
ay nasa bandang gitna ng buong Lupang Pangako, 
sa gayon ay angkop na maging sentro ng pangasi- 
waan ng estado. 

Ang Jerusalem ay mga 55 km (34 na mi) mula sa 
Dagat Mediteraneo at mga 25 km (16 na mi) sa K ng 
hilagang dulo ng Dagat na Patay at nasa mga burol 
ng gitnang kabundukan. (Ihambing ang Aw 125:2.) 
Dahil sa taas nito na mga 750 m (2,500 piye) mula 
sa kapantayan ng dagat, ito ang isa sa pinakamata- 
taas na kabiserang lunsod sa daigdig noong pana- 
hong iyon. Ang “katayugan” nito ay binabanggit 
sa Kasulatan, at ang mga manlalakbay ay kinaila- 
ngang ‘umahon’ mula sa mga baybaying kapatagan 
upang makarating sa lunsod. (Aw 48:2: 122:3, 4) 
Ang klima nito ay kaayaaya, na malamig kung gabi, 
may katamtamang taunang temperatura na 17° C. 
(63° F.), at katamtamang taunang antas ng pag- 
ulan na mga 63 sentimetro (25 pulgada), anupat pi- 
nakamadalas umulan sa pagitan ng Nobyembre at 
Abril. 

Sa kabila ng kataasan nito, ang Jerusalem ay hin- 
di nangingibabaw sa nakapalibot na kalupaan. Ang 
kabuuan ng lunsod ay makikita lamang ng manla- 
lakbay kapag malapit na siya rito. Sa dakong S, ang 
Bundok ng mga Olibo ay may taas na mga 800 m 
(2,620 piye). Sa H nito, ang Bundok Scopus ay uma- 
abot sa taas na mga 820 m (2,690 piye), at ang na- 
kapaligid na mga burol sa T at K ay umaabot pa 
nang mga 835 m (2,740 piye). Mula sa matataas 
na dakong ito ay makikita ang mga nangyayari sa 
paligid ng Temple Mount (mga 740 m [2,430 piye]). 

Kapag panahon ng digmaan, ang ganitong kala- 
gayan ay waring isang malaking disbentaha. Ngu- 
nit may bentaha naman ang lunsod sapagkat napa- 
lilibutan ito ng mga libis na matatarik ang gilid sa 
tatlong panig nito: ang agusang libis ng Kidron sa 
silangan at ang Libis ng Hinom sa timog at kanlu- 
ran. Isang gitnang libis, lumilitaw na tinawag ni Jo- 
sephus na Libis ng Tyropoeon (o “Libis ng mga 
Manggagawa ng Keso"), ang humahati sa lunsod sa 
dalawang bahagi, ang silanganin at kanluraning 
mga burol o mga tagaytay. (The Jewish War, V, 
186, 140 [iv, 1]) Malaki na ang itinaas ng gitnang li- 
bis na ito sa paglipas ng mga siglo, ngunit upang 


1184 


makatawid sa kabilang bahagi ng lunsod, ang mga 
dumadalaw roon ay kailangan pa ring bumaba sa 
isang matarik na lusungan patungo sa isang maba- 
bang dako sa gitna at pagkatapos ay kailangan si- 
lang sumampa patungo sa kabilang panig. May ka- 
tibayan na, bukod pa sa H-T na gitnang libis, dalawa 
pang mas maliliit na S-K libis, o mabababang dako, 
ang humahati sa mga burol, anupat ang isa ay bu- 
mabagtas sa silanganing burol at ang isa naman ay 
sa kanluraning burol. 

Ang matatarik na gilid ng mga libis ay waring gi- 
nawang bahagi ng pandepensang mga pader ng 
lunsod sa lahat ng yugto ng kasaysayan. Ang ta- 
nging panig ng lunsod na walang likas na depensa 
ay yaong nasa H, at dito lalo nang pinatibay ang 
mga pader. Ayon kay Josephus, nang sinasalakay ni 
Heneral Tito ang lunsod noong 70 C.E., tatlong su- 
nud-sunod na pader ang nakaharang sa kaniya sa 
panig na iyon. 

Suplay ng Tubig. Ang mga tumatahan sa Je- 
rusalem ay dumaranas ng malulubhang kakapusan 
sa pagkain kapag kinukubkob ito, ngunit maliwanag 
na hindi ito nagkaroon ng malaking problema sa tu- 
big. Sapagkat, bagaman malapit ito sa tigang na 
Ilang ng Juda, ang lunsod ay laging may suplay ng 
sariwang tubig at may sapat na mga imbakan sa 
loob ng mga pader ng lunsod. 

May dalawang bukal na malapit sa lunsod, 
ang En-rogel at Gihon. Ang una ay bahagyang 
nasa T ng pinagsasalubungan ng mga libis ng Ki- 
dron at ng Hinom. Bagaman isa itong mahalagang 
bukal ng tubig, dahil sa posisyon nito ay hindi ito 
mapuntahan kapag sinasalakay o kinukubkob ang 
lunsod. Ang bukal ng Gihon ay nasa K panig ng Li- 
bis ng Kidron, sa tabi niyaong sa kalaunan ay tina- 
wag na Lunsod ni David. Bagaman nasa labas ng 
mga pader ng lunsod, hindi ito kalayuan anupat 
maaaring humukay ng paagusan na nakakonekta sa 
isang balon, sa gayo'y makasasalok ng tubig ang 
mga tagalunsod kahit hindi sila lumabas mula sa 
loob ng pananggalang na mga pader. Ginawa ito 
noong maagang bahagi ng kasaysayan ng lunsod, 
ayon sa arkeolohikal na katibayan. Noong 1961 at 
1962, nahukay ang isang matibay na sinaunang pa- 
der, na nasa ibaba ng itaas na dulo, o pasukan, ng 
paagusan, sa gayon ay kinukulong ito. Inaakalang 
iyon ang pader ng matandang lunsod ng mga Jebu- 
sita. 

Sa paglipas ng mga taon, gumawa ng karagda- 
gang mga paagusan at mga kanal upang doon pa- 
daluyin ang tubig ng Gihon. Ang isang lagusan ay 
nagmumula sa bunganga ng yungib ng bukal ng 
Gihon, bumababa sa libis at lumiligid sa dulo ng 
TS burol patungo sa isang tipunang-tubig na nasa 
pinagsasalubungan ng Libis ng Hinom at ng git- 


1185 


nang libis o Libis ng Tyropoeon. Batay sa nahukay, 
iyon ay mistulang trinsera, natatakpan ng malala- 
pad na bato, at tumatagos sa gilid ng burol sa ilang 
bahagi nito. Mula sa layu-layong mga butas nito, 
maaaring sumalok ng tubig upang patubigan ang 
mga hagdan-hagdang libis sa ibaba. Palibhasa'y 
may dahilig na mga 4 o 5 mm bawat metro (maba- 
ba sa 0.2 pulgada bawat yarda), ang agos ng kanal 
na ito ay mabagal at banayad, anupat ipinaaalaala 
nito “ang tubig ng Siloa na umaagos nang banayad.” 
(Isa 8:6) Iminumungkahi na ang kanal na ito, na wa- 
lang pananggalang at madaling salakayin, ay gina- 
wa noong panahon ng paghahari ni Solomon, noong 
namamayani ang kapayapaan at katiwasayan. 

Maliwanag na ang mga tahanan at mga gusali sa 
Jerusalem ay may mga imbakang-tubig sa ilalim ng 
lupa, na karagdagan sa suplay ng tubig mula sa 
mga bukal. Ang tubig-ulan na sinahod mula sa mga 
bubong ay doon iniimbak, kung saan napananatili 
itong malinis at malamig. Waring ang lugar ng tem- 
plo ay partikular na may malalaking imbakang- 
tubig. Inaangkin ng mga arkeologo na nakatuklas 
sila roon ng 37 imbakang-tubig na ang kabuuang 
mailalaman ay mga 38,000 kl (10,000,000 gal), anu- 
pat isang imbakang-tubig pa lamang ay tinatayang 
makapaglalaman na ng 7,600 kl (2,000,000 gal). 

Sa paglipas ng mga siglo, maraming paagusan, 
o mga padaluyan, ang itinayo upang maglaan ng tu- 
big para sa Jerusalem. Ayon sa tradisyon, si Solo- 
mon ang nagtayo ng padaluyan mula sa “mga Tipu- 
nang-tubig ni Solomon” (tatlong imbakan ng tubig 
sa TK ng Betlehem) hanggang sa bakuran ng tem- 
plo sa Jerusalem. Sa Eclesiastes 2:6, sinabi ni Solo- 
mon: “Gumawa ako ng mga tipunan ng tubig para 
sa aking sarili, upang patubigan ng mga iyon ang 
kagubatan.” Malamang na sa gayon kalaking pro- 
yekto ng pagtatayo ng mga tipunang-tubig ay kasa- 
ma ang pagtatayo ng isang padaluyan para sa mas 
maraming suplay ng tubig na kakailanganin sa Je- 
rusalem pagkatapos na maitatag ang mga pagliling- 
kod sa templo. Gayunman, maliban sa tradisyon ay 
walang katibayan na si Solomon ang nagpatayo ng 
isang padaluyan mula sa mga Tipunang-tubig ni 
Solomon hanggang sa Jerusalem. Matutunton pa rin 
ang ilang paagusan. Posibleng ang padaluyan na 
ipinagawa upang magdala ng tubig mula sa mga 
bukal sa Wadi el-“Arrub na 20 km (12 mi) sa TTK ng 
Jerusalem hanggang sa mga Tipunang-tubig ni So- 
lomon ay yaong binanggit ni Josephus, na nagsa- 
bing ipinagawa ito ni Poncio Pilato sa pamamagi- 
tan ng mga pondo ng ingatang-yaman ng templo. 
(Jewish Antiquities, XVIII, 60 iii, 2], The Jewish 
War, II, 175 [ix, 4]) Sa dalawang paagusan na nag- 
mumula sa mga Tipunang-tubig ni Solomon patu- 
ngo sa Jerusalem, yaong mas mababa ang unang 
ginawa, anupat posibleng mula pa ito noong pana- 


JERUSALEM 


hon ni Herodes o ng mga Hasmoneano. Ang paagu- 
sang ito ay dumaraan sa ilalim ng nayon ng Betle- 
hem at nagpapatuloy hanggang sa Temple Mount sa 
ibabaw ng “Wilson's Arch.” 

Arkeolohikal na Pagsasaliksik. Bagaman ma- 
rami nang ginawang pagsasaliksik at paghuhukay, 
iilang bagay pa lamang ang natitiyak tungkol sa 
lunsod na umiral noong panahon ng Bibliya. Dahil 
sa iba't ibang salik, nalimitahan ang pagsasaliksik 
o kaya'y hindi ito gaanong naging kapaki-pakina- 
bang. Halos walang patlang ang paninirahan ng 
mga tao sa Jerusalem nitong Karaniwang Panahon, 
anupat iilang lugar na lamang ang maaaring huka- 
yin. Gayundin, maraming beses na winasak ang 
lunsod, anupat ang mga bagong lunsod ay itinayo 
sa ibabaw ng mga guho at kadalasa'y itinayo ang 
mga ito gamit ang mga materyales mula sa mga 
guhong iyon. Ang sinaunang kaanyuan ng lupain 
ay natabunan ng patung-patong na mga labi at ka- 
guhuan, na sa ilang dako ay may kapal na mga 30 m 
(100 piye), kung kaya hindi matiyak ang interpreta- 
syon sa nahukay na katibayan. Nakahukay roon 
ng mga seksiyon ng pader, mga tipunang-tubig, 
mga paagusan ng tubig, at mga sinaunang libingan, 
ngunit kaunting-kaunti lamang ang nahukay na na- 
kasulat na materyal. Ang pangunahing mga tuklas 
sa arkeolohiya ay nanggaling sa TS burol, na nga- 
yon ay nasa labas na ng mga pader ng lunsod. 

Samakatuwid, ang pangunahin pa ring mapagku- 
kunan ng impormasyon may kinalaman sa sinau- 
nang lunsod ay ang Bibliya at ang paglalarawang 
ibinigay ng Judiong istoryador na si Josephus tung- 
kol sa unang-siglong lunsod. 

Sinaunang Kasaysayan. Unang binanggit sa 
kasaysayan ang lunsod na ito noong dekada sa pa- 
gitan ng 1943 at 1933 B.C.E., nang magkakilala sina 
Abraham at Melquisedec. Si Melquisedec ang “hari 
ng Salem” at “saserdote ng Kataas-taasang Diyos.” 
(Gen 14:17-20) Gayunman, ang pinagmulan ng lun- 
sod at ng populasyong naninirahan dito ay kasinla- 
bo ng pinagmulan ng haring-saserdote nito na si 
Melquisedec.---Ihambing ang Heb 7:1-3. 

Lumilitaw na naganap sa kapaligiran ng Jerusa- 
lem ang isa pang pangyayari sa buhay ni Abraham. 
Inutusan si Abraham na ihandog ang kaniyang 
anak na si Isaac sa ibabaw ng “isa sa mga bundok” 
sa “lupain ng Moria.” Ang templong ipinagawa ni 
Solomon ay itinayo sa “Bundok Moria” sa isang lugar 
na dating ginagamit na giikan. (Gen 22:2, 2Cr 3:1) 
Sa gayon, lumilitaw na pinag-uugnay ng Bibliya 
ang lugar kung saan tinangka ni Abraham na mag- 
hain at ang bulubunduking rehiyon sa palibot ng Je- 
rusalem. (Tingnan ang Moria.) Hindi isinisiwalat 
kung buhay pa noon si Melquisedec, ngunit mala- 
mang na nanatiling palakaibigan kay Abraham ang 
mga naninirahan sa Salem. 


JERUSALEM 


Kabilang sa Amarna Tablets, na isinulat ng mga 
tagapamahalang Canaanita sa kanilang Ehipsiyong 
punong-panginoon, ang pitong liham mula sa hari 
o gobernador ng Jerusalem (Urusalim). Ang mga li- 
ham na ito ay isinulat bago ang pananakop ng Isra- 
el sa Canaan. Sa gayon, ang Jerusalem, sa mga 465- 
taong yugto mula noong magkakilala sina Abraham 
at Melquisedec hanggang sa pananakop ng Israel, 
ay naging pag-aari ng paganong Hamitikong mga 
Canaanita at napasailalim ng pamumuno ng Hami- 
tikong Imperyo ng Ehipto. 

Sa ulat ng malawakang pananakop ni Josue sa Ca- 
naan, si Adoni-zedek, hari ng Jerusalem, ay kabi- 
lang sa magkakaalyadong mga hari na sumalakay 
sa Gibeon. Malaki ang pagkakatulad ng pangalan 
niya (nangangahulugang “Ang (Aking) Panginoon 
ay Katuwiran”) sa pangalan ng mas naunang hari 
ng Jerusalem na si Melquisedec (“Hari ng Katuwi- 
ran”), ngunit si Adoni-zedek ay hindi mananamba 
ng Kataas-taasang Diyos na si Jehova.---Jos 10:1-5, 
23, 26: 12:7, 8, 10. 

Nang itakda ang mga teritoryo ng mga tribo, ang 
Jerusalem ay nalagay sa hangganan sa pagitan ng 
Juda at Benjamin, anupat ang espesipikong hangga- 
han ay nasa kahabaan ng Libis ng Hinom. Dahil 
dito, ang dako na nang maglaon ay tinawag na 
“Lunsod ni David,” na nasa tagaytay sa pagitan ng 
mga libis ng Kidron at Tyropoeon, ay nasa loob ng 
teritoryo ng Benjamin. Ngunit lumilitaw na ang da- 
ting Canaanitang lunsod ay may iba pang mga pa- 
mayanan, o “mga karatig-pook,” at maaaring saklaw 
ng ilang bahagi ng lugar na pinamamayanan ang 
teritoryo ng Juda sa gawing K at T ng Libis ng Hi- 
nom. Sa Hukom 1:8, kinikilala na ang Juda ang 
unang bumihag sa Jerusalem, ngunit nang umalis 
ang sumasalakay na mga hukbo, lumilitaw na ang 
mga Jebusitang naninirahan doon ay nanatili (o bu- 
malik) na may sapat na puwersa anupat sa kalaunan 
ay bumuo ng isang pangkat ng mga kalaban na hin- 
di nalupig ng Juda ni ng Benjamin. Kaya naman 
hinggil sa Juda at Benjamin, sinasabing “ang mga 
Jebusita ay patuloy na nanahanang kasama nila sa 
Jerusalem." (Jos 15:63: Huk 1:21) Nagpatuloy ang si- 
tuwasyong ito sa loob ng mga apat na siglo, at ang 
lunsod ay tinutukoy kung minsan bilang “Jebus,” 
“isang lunsod ng mga banyaga.”--Huk 19:10-12, 
1Cr 11:4, 5. 

Noong Panahon ng Nagkakaisang Kaharian. 
Ang punong-himpilan ni Haring Saul ay nasa Gi- 
beah sa teritoryo ng Benjamin. Sa pasimula, ang ka- 
biserang lunsod ni Haring David ay nasa Hebron sa 
Juda, mga 30 km (19 na mi) sa TTK ng Jerusalem. 
Pagkatapos niyang mamahala roon nang may kabu- 
uang pito at kalahating taon (2Sa 5:5), ipinasiya ni- 
yang ilipat sa Jerusalem ang kabisera. Naganap ito 


1186 


sa ilalim ng patnubay ng Diyos (2Cr 6:4-6), yamang 
ilang siglo bago nito ay nagsalita si Jehova tungkol 
sa “dakong pipiliin Niya upang doon ilagay ang kani- 
yang pangalan. '---Deu 12:5, 26:2, ihambing ang 2Cr 
7:12. 

Waring ang lunsod ng mga Jebusita noong pana- 
hong iyon ay nasa timugang dulo ng tagaytay sa si- 
langan. Panatag sila na hindi mapapasok ang ka- 
nilang tanggulang lunsod, na ang likas na mga 
depensa ay matatarik na gilid ng mga libis sa tat- 
long panig at, malamang, matitibay na kuta sa hila- 
ga. Nakilala ito bilang ang “dakong mahirap punta- 
han” (1Cr 11:7), at tinuya ng mga Jebusita si David 
na kayang harangin maging ng 'mga bulag at mga 
pilay ng lunsod’ ang kaniyang pagsalakay. Ngunit 
nalupig ni David ang lunsod, anupat ang pagsalakay 
niya ay pinangunahan ni Joab, na maliwanag na 
dumaan sa “inaagusan ng tubig” upang makapasok 
sa lunsod. (2Sa 5:6-9: 1Cr 11:4-8) Hindi lubusang 
matiyak ng mga iskolar kung ano ang kahulugan ng 
terminong Hebreo na isinalin dito bilang “inaagusan 
ng tubig,” ngunit karaniwang tinatanggap nila ito 
o ang katulad na mga termino (“daanan ng tubig,” 
RS, AT; “alulod,” JP) bilang ang pinakaposibleng ka- 
hulugan. Hindi sinasabi ng maikling ulat na ito 
kung paano sinira ang mga depensa ng lunsod. 
Mula nang matuklasan ang paagusan at daanan pa- 
tungo sa bukal ng Gihon, ipinalagay ng karamihan 
na umakyat si Joab at ang kaniyang mga tauhan sa 
patindig na daanang ito, pagkatapos ay dumaan sa 
nakahilig na paagusan, pumasok sa lunsod at big- 
lang sumalakay. (LARAWAN, Tomo 2, p. 951) Anu- 
mang paraan ang ginamit nila, nabihag ang lunsod 
at doon inilipat ni David ang kaniyang kabisera 
(1070 B.C.E.). Mula noon, ang moog na ito ng mga 
Jebusita ay nakilala bilang ang “Lunsod ni David,” 
na tinawag ding “Sion.”---2Sa 5:7. 

Pinasimulan ni David ang isang programa ng 
pagtatayo sa loob ng lugar na ito, at lumilitaw na pi- 
nahusay rin niya ang mga depensa ng lunsod. (2Sa 
5:9-11: 1Cr 11:8) Ang “Gulod” (sa Heb., ham-Mil- 
loh”) na tinukoy rito (2Sa 5:9) at sa mas huling mga 
ulat (1Ha 9:15, 24; 11:27) ay isang heograpiko o is- 
traktural na bahagi ng lunsod, na kilalang-kilala 
noon ngunit hindi na matukoy sa ngayon. Sa kalau- 
nan, nang ilipat ni David sa Jerusalem ang sagra- 
dong “kaban ni Jehova” mula sa bahay ni Obed- 
edom, ang lunsod ang naging sentro ng relihiyon, 
gayundin ng administrasyon, para sa bansa.---2Sa 
6:11, 12, 17: tingnan ang DAVID, LUNSOD NI, GULOD, 
PAGLILIBING, MGA DAKONG LIBINGAN. 

Walang rekord na ang Jerusalem ay sinalakay ng 
mga hukbo ng kaaway noong panahon ng paghaha- 
ri ni David, yamang siya ang lumulusob sa kaniyang 
mga kalaban upang makipagbaka. (Ihambing ang 


1187 


2Sa 5:17-25, 8:1-14, 11:1.) Gayunman, sa isang pag- 
kakataon ay minabuti ni David na lisanin ang lun- 
sod bago dumating ang hukbo ng mga rebelde 
na pinangungunahan ng kaniya mismong anak na 
si Absalom. Maaaring ang pag-urong ng hari ay 
upang maiwasan ang pagbububo ng dugo sa digma- 
ang sibil sa lugar na ito na kinalalagyan ng panga- 
lan ni Jehova. (2Sa 15:13-17) Anuman ang naging 
motibo niya sa pag-urong, humantong ito sa katu- 
paran ng kinasihang hula na sinalita ni Natan. (2Sa 
12:11, 16:15-23) Hindi pinahintulutan ni David na 
ilikas na kasama niya ang kaban ng tipan kundi inu- 
tusan niya ang tapat na mga saserdote na ibalik ito 
sa lunsod, ang dakong pinili ng Diyos. (2Sa 15:23- 
29) Mahusay na inilalarawan ng ulat tungkol sa 
unang bahagi ng pagtakas ni David, gaya ng naka- 
ulat sa 2 Samuel kabanata 15, ang heograpikong ka- 
anyuan ng lugar na nasa S ng lunsod. 

Sa pagtatapos ng kaniyang pamamahala, si Da- 
vid ay nagsimulang maghanda ng mga materyales 
para sa pagtatayo ng templo. (1Cr 22:1, 2; ihambing 
ang 1Ha 6:7.) Ang inihandang tinabas na mga bato 
ay maaaring tinibag sa lugar na iyon, sapagkat ang 
batuhang pinakasahig ng Jerusalem mismo ay ma- 
daling tabasin at paitin ayon sa kinakailangang laki 
at hugis, gayunman, kapag nabilad ang mga ito, tu- 
mitigas ang mga ito at nagiging matitibay at kaakit- 
akit na mga bato para sa pagtatayo. May katibayan 
na nagkaroon ng isang sinaunang tibagan malapit 
sa kasalukuyang Pintuang-daan ng Damasco, anu- 
pat napakaraming bato ang inuka roon sa paglipas 
ng panahon. 

Ang higit pang paglalarawan ng kaanyuan ng ka- 
lupaan sa palibot ng Jerusalem, ngayon naman ay 
sa dakong S at T, ay ibinibigay sa ulat ng pagpapa- 
hid kay Solomon sa utos ng matanda nang si Ha- 
ring David. Ang isa pa niyang anak, si Adonias, ay 
nasa bukal ng En-rogel at nagpapakanang agawin 
ang pagkahari, nang pahiran si Solomon sa bukal ng 
Gihon. Di-kalayuan ang distansiya sa pagitan ng 
dalawang dakong ito (mga 700 m; 2,300 piye) anu- 
pat narinig ni Adonias at ng mga kasabuwat niya 
ang ingay ng tambuli at ng pagdiriwang sa Gihon. 
--1Ha 1:5-9, 32-41. 

Noong naghahari si Solomon, maraming pagtata- 
yo (at marahil ay muling pagtatayo) ang isinagawa 
sa loob ng lunsod at pinalawak ang mga hangganan 
nito. (1Ha 3:1, 9:15-19, 24; 11:27; ihambing ang Ec 
2:3-6, 9.) Ang templo, na namumukod-tangi sa ka- 
niyang mga gawaing pagtatayo, at ang mga looban 
nito ay itinayo sa Bundok Moria sa silanganing ta- 
gaytay ngunit sa H ng “Lunsod ni David,” maliwa- 
nag na sa lugar ng makabagong-panahong Dome of 
the Rock. (2Cr 3:1, 1Ha 6:37, 38, 7:12) Ang iba pang 
kalapit na malalaking gusali ay ang sariling bahay 


JERUSALEM 


o palasyo ni Solomon, ang yari-sa-sedrong Bahay 
ng Kagubatan ng Lebanon, ang Beranda ng mga 
Haligi, at ang Beranda ng Trono para sa paghatol. 
(1Ha 7:1-8) Lumilitaw na ang kalipunang ito ng mga 
gusali ay nasa T ng templo sa dalisdis na unti- 
unting lumulusong patungo sa “Lunsod ni David.” 
--MAPA, Tomo 1, p. 752, LARAWAN, Tomo 1, p. 748. 

Ang Nahating Kaharian (997-607 B.C.E.). 
Dahil sa paghihimagsik ni Jeroboam, nahati ang 
bansa sa dalawang kaharian, at ang Jerusalem ay 
nanatiling kabisera ng dalawang tribo, ng Benjamin 
at Juda, sa ilalim ng anak ni Solomon na si Rehobo- 
am. Ang mga Levita at mga saserdote ay lumipat 
din sa lunsod na kinalalagyan ng pangalan ni Jeho- 
va, sa gayon ay pinatibay ang pagkahari ni Rehobo- 
am. (2Cr 11:1-17) Ang Jerusalem noon ay wala na 
sa heograpikong sentro ng kaharian, anupat ilang 
milya na lamang ang layo nito sa hanggahan ng na- 
popoot na hilagang sampung-tribong kaharian. Li- 
mang taon pagkamatay ni Solomon, naranasan ng 
lunsod ang una sa maraming pagsalakay rito. Nilu- 
sob ni Haring Sisak ng Ehipto ang kaharian ng Juda, 
tiyak na dahil inakala niyang madali itong salakayin 
sapagkat lumiit na ito. Dahil sa kawalang-katapatan 
ng bansa, nagtagumpay siyang mapasok ang Jeru- 
salem, pagkatapos ay tinangay niya ang mga kaya- 
manan ng templo at ang iba pang mahahalagang 
pag-aari. Dahil lamang sa kanilang pagsisisi kung 
kaya sa paanuman ay pinrotektahan sila ng Diyos 
anupat hinadlangan ang aktuwal na pagkawasak ng 
lunsod.---1Ha 14:25, 26: 2Cr 12:2-12. 

Noong panahon ng paghahari ng tapat na si Ha- 
ring Asa, nabigo ang pagsisikap ni Haring Baasa ng 
hilagang kaharian na patibayin ang lugar sa hila- 
gang hanggahan ng Juda upang sarhan ito at had- 
langan ang pakikipagtalastasan sa Jerusalem (at 
posibleng pati ang mga kapahayagan ng pagkama- 
tapat sa Judeanong kaharian ng sinuman sa kani- 
yang mga sakop). (1Ha 15:17-22) Ang pagpapatuloy 
ng dalisay na pagsamba sa ilalim ng pamamahala 
ng anak ni Asa na si Jehosapat ay nagdulot ng pro- 
teksiyon ng Diyos at malalaking pakinabang sa lun- 
sod, kabilang na rito ang pinahusay na mga pagla- 
laan upang maasikaso ang mga usapin sa batas. 
--2Cr 19:8-11, 20:1, 22, 23, 27-30. 

Sa nalalabing bahagi ng kasaysayan ng Jerusa- 
lem bilang kabisera ng Judeanong kaharian, nag- 
patuloy ang ganitong landasin. Pinagpapala sila at 
pinoprotektahan ni Jehova kapag nagsasagawa sila 
ng tunay na pagsamba, dumaranas naman sila ng 
malulubhang suliranin at sinasalakay sila ng mga 
kaaway kapag nag-aapostata sila. Noong paghaha- 
ri ng di-tapat na anak ni Jehosapat na si Jehoram 
(913-mga 907 B.C.E.), ang lunsod ay nilusob at si- 
namsaman sa ikalawang pagkakataon ng isang 


JERUSALEM 


tambalang Arabe-Filisteo sa kabila ng pagkakaro- 
on nito ng matitibay na pandepensang pader. (2Cr 
21:12-17) Nang sumunod na siglo, dahil sa paglihis 
ni Haring Jehoas mula sa matuwid na landasin, 
ang mga hukbong Siryano ay “nagsimulang su- 
malakay sa Juda at Jerusalem, anupat ipinahihi- 
watig ng konteksto na napasok nila ang lunsod. 
(2Cr 24:20-25) Noong panahon ng pag-aapostata 
ni Amazias, sinalakay ng hilagang kaharian ng Is- 
rael ang Juda, at winasak nila ang mga 178 m 
(584 na piye) ng napakahalagang hilagaang pader 
sa pagitan ng Panulukang Pintuang-daan (nasa 
HK panulukan) at ng Pintuang-daan ng Efraim 
(sa dakong S ng Panulukang Pintuang-daan). (2Cr 
25:22-24) Posibleng bago nito, ang lunsod ay pina- 
lawak patungo sa gitnang libis hanggang sa kanlu- 
raning tagaytay. 

Nagpagawa si Haring Uzias (829-778 B.C.E.) ng 
mahahalagang karagdagan sa mga depensa ng lun- 
sod, anupat pinatibay niya ang (HK) Panulukang 
Pintuang-daan at ang Pintuang-daan ng Libis (nasa 
TK panulukan) sa pamamagitan ng mga tore, ga- 
yundin ng isang tore sa “Patibayan” (“Anggulo,” RS, 
JB, "Likuan,” JP), lumilitaw na isang bahagi ng sila- 
nganing pader na di-kalayuan sa maharlikang mga 
gusali, alinman sa mga gusali ni David o ni Solomon. 
(2Cr 26:9, Ne 3:24, 25) Nilagyan din ni Uzias ang 
mga tore at mga panulukan ng “mga makinang 
pandigma,” marahil ay de-makinang mga katapult 
para sa pagpapahilagpos ng mga palaso at malala- 
king bato. (2Cr 26:14, 15) Ipinagpatuloy ng kani- 
yang anak na si Jotam ang programa ng pagtatayo. 
- 2Cr 27:3, 4. 

Ang tapat na si Haring Hezekias, na namahalang 
kasunod ng kaniyang ama, ang apostatang si Ahaz, 
ay nagsagawa ng paglilinis at pagkukumpuni sa lu- 
gar ng templo at nagsaayos ng pagdiriwang ng 
isang dakilang Paskuwa na umakit sa mga mana- 
namba upang pumaroon sa Jerusalem mula sa bu- 
ong lupain, kasama na ang hilagang kaharian. (2Cr 
29:1-5, 18, 19: 30:1, 10-26) Ngunit di-nagtagal, ang 
pampasiglang ito sa tunay na pagsamba ay sinun- 
dan ng pagsalakay ng mga pagano, na nanlibak sa 
tunay na Diyos na ang pangalan ay nakalagay sa 
Jerusalem. Noong 732 B.C.E., walong taon pagkata- 
pos na malupig ng Asirya ang hilagang kaharian ng 
Israel, ang Asiryanong si Haring Senakerib ay nag- 
sagawa ng malawakang pagdaluhong sa Palestina, 
anupat nagpadala siya ng mga hukbo upang pag- 
bantaan ang Jerusalem. (2Cr 32:1, 9) Naihanda na 
noon ni Hezekias ang lunsod para sa pagkubkob. Si- 
narhan niya ang mga pinagmumulan ng tubig sa la- 
bas ng lunsod upang hindi makita ang mga ito at 
mahirapan ang kaaway, pinatibay niya ang mga pa- 
der, at nilagyan niya ng kuta ang mga ito. (2Cr 


1188 


32:2-5, 27-30) Waring ang “padaluyan” na magda- 
dala ng tubig sa loob ng lunsod mula sa bukal ng Gi- 
hon ay nagawa na nang panahong iyon, anupat 
posibleng ginawa noong panahon ng kapayapaan. 
(2Ha 20:20, 2Cr 32:30) Kung iyon ang padaluyan na 
may paagusang inuka sa gilid ng Libis ng Kidron at 
nagtatapos sa Tipunang-tubig ng Siloam sa Libis 
ng Tyropoeon, gaya ng pinaniniwalaan, hindi iyon 
isang maliit na proyekto na matatapos sa loob la- 
mang ng ilang araw. (Tingnan ang ARKEOLOHIYA [Pa- 
lestina at Sirya], GIHON Blg. 2.) Gayunpaman, ang 
lakas ng lunsod ay wala sa gayong pandepensang 
mga sistema at mga panustos kundi nasa nagsa- 
sanggalang na kapangyarihan ng Diyos na Jehova, 
na nagsabi: “At tiyak na ipagtatanggol ko ang lun- 
sod na ito upang iligtas ito alang-alang sa akin 
at alang-alang kay David na aking lingkod.” (2Ha 
19:32-34) Dahil sa makahimalang pagkapuksa ng 
185,000 kawal na Asiryano, dali-daling bumalik si 
Senakerib sa Asirya. (2Ha 19:35, 36) Nang ang ulat 
ng kampanya ay itala sa mga ulat ng kasaysayan ng 
Asirya, ipinaghambog nito na ikinulong ni Senake- 
rib si Hezekias sa loob ng Jerusalem tulad ng isang 
“ibon sa hawla,’ ngunit hindi nito inangkin na nabi- 
hag ang lunsod.---Tingnan ang SENAKERIB. 

Noong panahon ng paghahari ni Manases (716- 
662 B.C.E.), nagtayo pa ng karagdagang pader sa 
kahabaan ng Libis ng Kidron. Nasaksihan din noon 
ang patuloy na paglayo ng bansa mula sa tunay na 
pagsamba. (2Cr 33:1-9, 14) Pansamantalang bina- 
ligtad ng kaniyang apong si Josias ang pagbulusok 
na ito, at noong panahon ng pamamahala ni Josias, 
ang Libis ng Hinom, na ginamit ng mga taong ido- 
latroso para sa buktot na mga seremonya, ay 'gi- 
nawang di-karapat-dapat sa pagsamba, malamang 
na sa pamamagitan ng paglapastangan dito nang 
gawin itong tambakan ng basura ng lunsod. (2Ha 
23:10, 2Cr 33:6) Lumilitaw na ang “Pintuang-daan 
ng mga Bunton ng Abo" ay nakaharap sa libis na ito. 
(Ne 3:13, 14: tingnan ang GEHENNA, HINOM, LIBIS NG.) 
Noong panahon ni Josias unang binanggit ang “ika- 
lawang purok” (“bagong bayan,” JB) ng lunsod. (2Ha 
22:14: 2Cr 34:22) Karaniwan nang ipinapalagay na 
ang “ikalawang purok” na ito ay ang seksiyon ng 
lunsod na nasa K o HK ng lugar ng templo.---Zef 
1:10. 

Pagkamatay ni Josias, mabilis na lumala ang situ- 
wasyon sa Jerusalem, palibhasa'y apat na di-tapat 
na hari ang sunud-sunod na namahala. Noong ika- 
walong taon ni Haring Jehoiakim, ang Juda ay na- 
ging basalyo ng Babilonya. Pagkaraan ng tatlong 
taon, ang paghihimagsik ni Jehoiakim ang naging 
sanhi ng matagumpay na pagkubkob ng Babilonya 
sa Jerusalem, anupat pagkatapos nito ay sinamsam 
ang mga kayamanan ng lunsod at ipinatapon ang 
nanunungkulang hari, si Jehoiakin, at ang iba pang 


1189 


mga mamamayan. (2Ha 24:1-16, 2Cr 36:5-10) Ti- 
nangka ng inatasan ng Babilonya, si Haring Zede- 
kias, na makalaya sa pamatok ng Babilonya, at no- 
ong kaniyang ikasiyam na taon (609 B.C.E.), ang 
Jerusalem ay muling kinubkob. (2Ha 24:17-20, 25:1; 
2Cr 36:11-14) Isang hukbong militar ng Ehipto ang 
sumaklolo sa Jerusalem ngunit pansamantala la- 
mang nitong napaurong ang mga nangungubkob. 
(Jer 37:5-10) Gaya ng inihula ni Jehova sa pama- 
magitan ni Jeremias, bumalik ang mga Babilonyo 
upang ipagpatuloy ang pagkubkob. (Jer 34:1, 21, 22: 
52:5-11) Noong huling bahagi ng pagkubkob, naka- 
bilanggo si Jeremias sa “Looban ng Bantay” (Jer 
32:2, 38:28), na karugtong ng “Bahay ng Hari.” (Ne 
3:25) Sa wakas, 18 buwan mula nang pasimulan ang 
pagkubkob na may kalakip na pagkagutom, sakit, at 
kamatayan, noong ika-11 taon ni Zedekias, nabuta- 
san ang mga pader ng Jerusalem at nabihag ang 
lunsod.---2Ha 25:2-4, Jer 39:1-3. 

Pagkatiwangwang at Pagsasauli. Nabutasan 
ang mga pader ng lunsod noong Tamuz 9, 
607 B.C.E. Pagkaraan ng isang buwan, noong Ab 10, 
ang kinatawan ni Nabucodonosor, si Nebuzaradan, 
ay pumasok sa nalupig na lunsod at sinimulan niya 
itong wasakin, anupat sinunog niya ang templo at 
ang iba pang mga gusali at sinimulan niyang giba- 
in ang mga pader ng lunsod. Ang hari ng Jerusalem 
at ang karamihan sa tumatahan dito ay itinapon sa 
Babilonya at ang mga kayamanan nito ay tinangay 
bilang samsam.--2Ha 25:7-17, 2Cr 36:17-20, Jer 
52:12-20: LARAWAN, Tomo 2, p. 326. 

Ang sinabi ng arkeologong si Conder na “ang ka- 
saysayan ng wasak na lunsod ay nanatiling blangko 
hanggang sa panahon ni Ciro" ay totoo hindi lamang 
tungkol sa Jerusalem kundi pati sa buong lupain ng 
kaharian ng Juda. Di-tulad ng mga Asiryano, ang 
haring Babilonyo ay hindi naglagay ng kapalit na 
mga tao sa nalupig na rehiyon. Isang yugto ng 70- 
taong pagkatiwangwang ang nagsimula noon, gaya 
nga ng inihula.---Jer 25:11, 2Cr 36:21. 

Noong “unang taon” (maliwanag na bilang taga- 
pamahala sa Babilonya) ni Ciro na Persiano 
(538 B.C.E.), nagpalabas siya ng batas na nagpapa- 
laya sa itinapong mga Judio upang “umahon sila sa 
Jerusalem, na nasa Juda, at itayong muli ang bahay 
ni Jehova na Diyos ng Israel.” (Ezr 1:1-4) Ang mga 
taong naglakbay ng malayong distansiya patungong 
Jerusalem, dala ang mga kayamanan ng templo, ay 
kinabibilangan ng 42,360 Israelita, bukod pa sa mga 
alipin at mga bihasang mang-aawit. Dumating sila 
sa tamang panahon upang ipagdiwang ang Kapista- 
han ng mga Kubol noong Tisri (Setyembre-Oktub- 
re) 537 B.C.E. (Ezr 2:64, 65; 3:1-4) Sinimulan ang 
muling pagtatayo ng templo sa ilalim ng panganga- 
siwa ni Gobernador Zerubabel at, pagkatapos ng 


JERUSALEM 


matinding pananalansang ng mga kaaway at ng 
pagpasok ng kawalang-interes sa gitna ng pina- 
balik na mga Judio, natapos ito noong Marso ng 
515 B.C.E. Mas marami pang tapon ang bumalik 
kasama ng saserdoteng-eskriba na si Ezra noong 
468 B.C.E., na nagdala ng karagdagang mga bagay 
“upang pagandahin ang bahay ni Jehova, na nasa 
Jerusalem” (Ezr 7:27), sa pahintulot naman ni Ha- 
ring Artajerjes (Longimanus). Lumilitaw na ang ka- 
yamanang dala nila ay nagkakahalaga nang mahi- 
git sa 543,000,000.--Ezr 8:25-27. 

Mga isa at kalahating siglo pagkatapos na mabi- 
hag ni Nabucodonosor ang lunsod, sira pa rin ang 
mga pader at mga pintuang-daan nito. Humingi si 
Nehemias ng pahintulot mula kay Artajerjes na ma- 
kaparoon siya sa Jerusalem upang malunasan ang 
situwasyong ito. (Ne 2:1-8) Ang sumunod na ulat 
hinggil sa pagsusuri ni Nehemias sa gabi at sa 
paghahati-hati niya ng gawaing pagtatayo sa iba't 
ibang grupo ng pamilya ay mapagkukunan ng ka- 
paki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kaan- 
yuan ng lunsod noong panahong iyon, partikular na 
hinggil sa mga pintuang-daan nito. (Ne 2:11-15, 3:1- 
32, tingnan ang PINTUANG-DAAN.) Ang muling pag- 
tatayong ito ay katuparan ng hula ni Daniel at nag- 
takda sa taon na siyang pasimula ng 70 makahulang 
“sanlinggo” may kaugnayan sa pagdating ng Me- 
siyas. (Dan 9:24-27) Sa kabila ng mga panliliga- 
lig, sa maikling panahon ng 52 araw, noong taong 
455 B.C.E., napalibutan nila ng pader at mga pin- 
tuang-daan ang Jerusalem.--Ne 4:1-23: 6:15: 7:1; 
tingnan ang PITUMPUNG SANLINGGO (Ang “Paglabas 
ng Salita"). 

Ang Jerusalem noon ay “maluwang at malaki, 
[ngunit] kakaunti ang mga tao sa loob nito.” (Ne 7:4) 
Pagkatapos ng pangmadlang pagbabasa ng Kasula- 
tan at ng mga pagdiriwang sa “liwasan na nasa ta- 
pat ng Pintuang-daan ng Tubig” sa S panig ng lun- 
sod (Ne 3:26; 8:1-18), isinaayos na palakihin ang 
populasyon ng lunsod sa pamamagitan ng pagdada- 
la roon ng isang Israelita mula sa bawat sampu 
upang manahanan doon. Ginawa ito sa pamamagi- 
tan ng palabunutan, ngunit karagdagan dito, mali- 
wanag na may mga nagkusang-loob na manirahan 
doon. (Ne 11:1, 2) Isang espirituwal na paglilinis ang 
ginawa upang ang populasyon ng lunsod ay magka- 
roon ng matibay na pundasyon may kinalaman sa 
tunay na pagsamba. (Ne 12:47-13:3) Naging gober- 
nador si Nehemias sa loob ng 12 taon o mahigit pa 
at sa panahong iyon ay naglakbay siya patungo sa 
korte ng haring Persiano. Pagbalik niya sa Jerusa- 
lem, natuklasan niya na kailangan nito ng higit 
pang paglilinis. (Ne 13:4-31) Nagwakas ang rekord 
ng Hebreong Kasulatan ilang panahon pagkatapos 
ng taong 443 B.C.E., sa ulat ng kaniyang puspusang 
pagbunot sa apostasya. 


JERUSALEM 


Kinontrol ng mga Griego at mga Macabeo. 
Noong 332 B.C.E., nakuha ng mga Griego sa mga 
Medo-Persiano ang kontrol sa lunsod nang si Alejan- 
drong Dakila ay humayo at dumaan sa Juda. Hindi 
binabanggit ng mga Griegong istoryador kung pu- 
masok si Alejandro sa Jerusalem. Ngunit ang lunsod 
ay talagang napasailalim ng pamumuno ng Gresya, 
at makatuwirang ipalagay na hindi ito lubusang ni- 
lampasan ni Alejandro. Noong unang siglo C.E., ini- 
ulat ni Josephus ang tradisyong Judio na, nang pa- 
palapit na si Alejandro sa Jerusalem, sinalubong 
siya ng Judiong mataas na saserdote at ipinakita 
nito sa kaniya ang kinasihang mga hula na itinala ni 
Daniel kung saan inihuhula ang mabilisang panana- 
kop ng Gresya. (Jewish Antiquities, XI, 326-338 
[viii, 4, 5]; Dan 8:5-7, 20, 21) Anuman ang nangya- 
ri, waring hindi nagdulot ng anumang pinsala sa 
Jerusalem ang pagpapalit ng humahawak ng kon- 
trol. 

Pagkamatay ni Alejandro, ang Jerusalem at Ju- 
dea ay napasailalim ng kontrol ng mga Ptolemy, na 
namahala mula sa Ehipto. Noong 198 B.C.E., mata- 
pos kunin ni Antiochus na Dakila, na namamahala 
sa Sirya, ang nakukutaang lunsod ng Sidon, bini- 
hag niya ang Jerusalem, at ang Judea ay pinamu- 
nuan ng Imperyong Seleucido. (Ihambing ang Dan 
11:16.) Ang Jerusalem ay napasailalim ng pama- 
mahalang Seleucido sa loob ng 30 taon. Pagka- 
tapos, noong tadng 168 B.C.E., tinangka ng Sir- 
yanong si Haring Antiochus IV (Epiphanes) na 
lubusang gawing Helenisado ang mga Judio kung 
kaya inialay niya ang templo ng Jerusalem kay 
Zeus (Jupiter) at nilapastangan niya ang altar sa 
pamamagitan ng isang maruming hain. (1 Maca- 
beo 1:57, 62, 2 Macabeo 6:1, 2, 5, MGA LARAWAN, 
Tomo 2, p. 335) Humantong ito sa paghihimagsik 
ng mga Macabeo (o mga Hasmoneano). Pagkatapos 
ng tatlong-taodng pakikipaglaban, nakontrol ni Ju- 
das Maccabaeus ang lunsod at templo at muling 
inialay ang altar ni Jehova sa tunay na pagsamba 
noong anibersaryo ng paglapastangan dito, Kis- 
lev 25, 165 B.C.E.--1 Macabeo 4:52-54: 2 Macabeo 
10:5, ihambing ang Ju 10:22. 

Hindi pa rin natapos ang pakikipagdigma laban sa 
mga tagapamahalang Seleucido. Ang mga Judio ay 
humingi ng tulong sa Roma at sa gayon ay isang ba- 
gong kapangyarihan ang dumating sa Jerusalem 
noong mga 160 B.C.E. (1 Macabeo 8:17, 18) Ang Je- 
rusalem noon ay nagsimulang mapasailalim ng im- 
pluwensiya ng lumalawak na Imperyo ng Roma. 
Noong mga 142 B.C.E., nagtagumpay si Simon Mac- 
cabaeus na ang Jerusalem ay gawing kabisera ng 
isang rehiyon na sa wari ay malaya sa pananakop 
ng mga bansang Gentil o sa pagbubuwis sa mga ito. 
Ginamit pa nga ng mataas na saserdote ng Jerusa- 


1190 


lem na si Aristobulo I ang titulong hari noong 
104 B.C.E. Gayunman, hindi siya nagmula sa Davi- 
dikong linya. 

Ang Jerusalem ay hindi lunsod ng kapayapaan’ 
noong panahong iyon. Lubha itong pinahina ng mga 
panloob na pag-aaway, na udyok ng makasariling 
mga ambisyon at pinalubha ng magkakaribal na 
mga paksiyon ng relihiyon---mga Saduceo, mga Pa- 
riseo, mga Zealot, at iba pa. Dahil sa matinding pag- 
aaway sa pagitan ni Aristobulo II at ng kaniyang ka- 
patid na si Hyrcanus, tinawagan ang Roma upang 
mamagitan sa pagtatalo. Sa ilalim ni Heneral Pom- 
pey, kinubkob ng mga hukbong Romano ang Jeru- 
salem noong 63 B.C.E. sa loob ng tatlong buwan 
upang mapasok ang lunsod at malutas ang pagtata- 
lo. Iniulat na 12,000 Judio ang namatay, anupat ang 
marami ay sa kamay ng mga kapuwa Israelita. 

Sa ulat ni Josephus hinggil sa panlulupig ni Pom- 
pey unang binanggit ang arkong daan na patawid sa 
Libis ng Tyropoeon. Nagsilbi itong daanan sa pagi- 
tan ng silanganin at kanluraning mga seksiyon ng 
lunsod at sa pamamagitan nito ay tuwirang nakapa- 
roroon sa lugar ng templo ang mga nasa kanlura- 
ning seksiyon. 

Ang Idumeanong si Antipater (II) ay itinalaga 
noon bilang Romanong gobernador para sa Judea, 
anupat isang Macabeo ang iniwan bilang mataas na 
saserdote at lokal na etnarka sa Jerusalem. Nang 
maglaon, ang anak ni Antipater na si Herodes (na 
Dakila) ay inatasan ng Roma bilang “hari” sa Judea. 
Nahawakan niya ang kontrol sa Jerusalem noon la- 
mang 37 o 36 B.C.E., ang petsa kung kailan aktuwal 
na nagsimula ang kaniyang pamamahala. 

Sa Ilalim ni Herodes na Dakila. Isang mala- 
wakang programa ng pagtatayo ang isinagawa no- 
ong panahong namamahala si Herodes, at ang lun- 
sod ay nagtamasa ng malaking kasaganaan. Itinayo 
noon ang isang dulaan, himnasyo, karerahan ng ka- 
bayo (LARAWAN, Tomo 2, p. 535), at iba pang mga 
gusaling pampubliko. Nagtayo rin si Herodes ng 
isang lubhang nakukutaang maharlikang palasyo 
(LARAWAN, Tomo 2, p. 538), maliwanag na sa K pa- 
nig ng lunsod na nasa T ng makabagong-panahong 
Pintuang-daan ng Jaffa, kung saan ipinapalagay ng 
mga arkeologo na doon ay natagpuan nila ang pun- 
dasyon ng isa sa mga tore. Ang isa pang tanggulan, 
ang Tore ng Antonia, ay malapit sa templo at konek- 
tado rito sa pamamagitan ng isang daanan. (LARA- 
WAN, Tomo 2, p. 535; Jewish Antiquities, XV, 424 
[xi, 7]) Sa gayon, mabilis na makaparoroon sa lugar 
ng templo ang mga kawal na Romano, na mala- 
mang na nangyari nang iligtas nila si Pablo mula sa 
mga mang-uumog.--Gaw 21:31, 32. 

Gayunman, ang namumukod-tanging proyekto ni 
Herodes ay ang muling pagtatayo ng templo at ng 


1191 


kalipunan nito ng mga gusali. Pasimula noong ka- 
niyang ika-18 taon (Jewish Antiquities, XV, 380 
[xi, 1]), ang banal na bahay mismo ay natapos sa 
loob ng isang taon at kalahati, ngunit ang paggawa 
sa karatig na mga gusali at mga looban ay nagpatu- 
loy pa nang mahabang panahon pagkamatay niya. 
(Ju 2:20) Ang kabuuang lawak ng lugar ng templo 
ay halos doble niyaong sa dating templo. Maliwanag 
na nakatayo pa rin ang isang bahagi ng pader ng lo- 
oban ng templo, kilala ngayon bilang ang Western 
Wall, o Wailing Wall. Sinasabi ng mga arkeologo na 
ang mabababang suson nito ng pagkalaki-laking 
mga bloke na may taas na 0.9 m (3 piye) ay mula pa 
noong panahon ng pagtatayo ni Herodes. 

Mula 2 B.C.E. hanggang 70 C.E. Ipinagpatu- 
loy naman ng Kristiyanong Griegong Kasulatan ang 
paglalarawan sa mga pangyayaring nauugnay sa 
Jerusalem. Naganap ang kapanganakan ni Jesus, 
hindi sa Jerusalem, kundi sa kalapit na Betlehem, 
ang “lunsod ni David.” (Luc 2:10, 11) Gayunpaman, 
dahil sa ulat ng mga astrologo tungkol sa kapanga- 
nakan ng “hari ng mga Judio,” si Herodes at “ang 
buong Jerusalem na kasama niya” ay naligalig. (Mat 
2:1-3) Di-nagtagal matapos siyang magpalabas ng 
buktot na utos na patayin ang mga sanggol sa Betle- 
hem, namatay si Herodes, maliwanag na noong ta- 
ong 1 B.C.E. (Tingnan ang HERODES Blg. 1.) Minana 
ng kaniyang anak na si Arquelao ang pamamahala 
sa Jerusalem at Judea at pati sa iba pang mga lugar. 
Nang maglaon ay inalis ng Roma si Arquelao dahil 
sa maliliit na pagkakasala, pagkatapos nito, mga go- 
bernador na tuwirang inatasan ng Roma ang nama- 
hala, gaya ni Poncio Pilato noong panahon ng minis- 
teryo ni Jesus.---Luc 3:1. 

Dinala si Jesus sa Jerusalem 40 araw pagkapa- 
nganak sa kaniya at iniharap siya sa templo bilang 
panganay ni Maria. Ang matatanda nang sina Si- 
meon at Ana ay nagsaya sa pagkakita nila sa ipina- 
ngakong Mesiyas, at nagsalita si Ana tungkol sa bata 
“sa lahat ng mga naghihintay sa katubusan ng Je- 
rusalem.” (Luc 2:21-38, ihambing ang Lev 12:2-4.) 
Hindi sinabi kung ilang beses pa siyang dinala sa Je- 
rusalem noong bata pa siya, anupat iisang pagdalaw 
lamang, noong siya ay 12 tadng gulang, ang espesi- 
pikong iniulat. Nakipagtalakayan siya noon sa mga 
guro sa lugar ng templo, sa gayon ay naging abala 
sa 'bahay ng kaniyang Ama,' sa lunsod na pinili ng 
kaniyang Ama.--Luc 2:41-49. 

Pagkaraan ng kaniyang bautismo at noong pana- 
hon ng kaniyang tatlo-at-kalahating-tabng minis- 
teryo, sa pana-panahon ay dumadalaw si Jesus sa 
Jerusalem, tiyak na naroon siya para sa tatlong tau- 
nang kapistahan, yamang obligasyon ng lahat ng la- 
laking Judio ang pagdalo sa mga ito. (Exo 23:14-17) 
Gayunman, ang kalakhang bahagi ng kaniyang pa- 


JERUSALEM 


nahon ay ginugol niya sa labas ng kabisera, habang 
nangangaral siya at nagtuturo sa Galilea at sa iba 
pang mga rehiyon ng lupain. 

Bukod pa sa lugar ng templo, kung saan madalas 
na nagturo si Jesus, iilang espesipikong dako sa lun- 
sod ang binanggit may kaugnayan sa kaniyang mi- 
nisteryo. Ang Tipunang-tubig ng Betzata at ang li- 
mang kolonada nito (Ju 5:2) ay inaakalang yaong 
nahukay sa dakong H ng lugar ng templo. (Tingnan 
ang BETZATA.) Ang unang-siglong Tipunang-tubig 
ng Siloam ay maaaring isang tipunang-tubig na na- 
tagpuan kamakailan sa pinakamababang bahagi ng 
Libis ng Tyropoeon, na ang tubig ay nanggagaling 
sa bukal ng Gihon sa pamamagitan ng isang lagu- 
san. (Ju 9:11; LARAWAN, Tomo 2, p. 950) Isang mas 
detalyadong larawan ng lunsod ang ibinibigay ng 
ulat hinggil sa huling pagdalaw ni Jesus sa Jerusa- 
lem.---MAPa, Tomo 2, p. 742, MGA LARAWAN, Tomo 2, 
p. 743. 

Anim na araw bago ang kapistahan ng Paskuwa 
noong 33 C.E., dumating si Jesus sa Betania, na 
nasa silanganing panig ng Bundok ng mga Olibo. 
Nang sumunod na araw, Nisan 9, bilang pinahirang 
Hari ni Jehova, naglakbay siya patungo sa kabise- 
rang lunsod, nakasakay sa bisiro ng isang asno, bi- 
lang katuparan ng hula ng Zacarias 9:9. (Mat 21:1- 
9) Habang bumababa siya mula sa Bundok ng mga 
Olibo, huminto siya upang tanawin ang lunsod at ti- 
nangisan niya ito, samantalang detalyado niyang 
inihuhula ang dumarating na pagkubkob at pagtiti- 
wangwang na daranasin nito. (Luc 19:37-44) Nang 
pumasok siya sa lunsod, malamang na sa pamama- 
gitan ng isang pintuang-daan sa silanganing pader, 
ang buong lunsod ay “nagkagulo,” sapagkat mabilis 
kumalat ang balita sa di-kalakihang lugar na iyon. 
--Mat 21:10. 

Sa loob ng nalalabing panahon, na ang mga araw 
ay ginugol niya sa Jerusalem at ang mga gabi na- 
man ay sa Betania (Luc 21:37, 38), nilinis ni Jesus 
ang lugar ng templo nang itaboy niya ang mga ma- 
ngangalakal (Mat 21:12, 13), gaya ng ginawa niya 
mga tatlong taon ang kaagahan. (Ju 2:13-16) Noong 
Nisan 11, kasama niya ang apat sa kaniyang mga 
alagad sa Bundok ng mga Olibo, na mula roon ay 
abot-tanaw ang lunsod at ang templo nito, nang ibi- 
gay niya ang kaniyang dakilang hula may kinala- 
man sa dumarating na pagkawasak ng Jerusalem at 
sa “katapusan ng sistema ng mga bagay,” at tung- 
kol din sa kaniyang pagkanaririto. (Mat 24: Mar 13, 
Luc 21) Noong Nisan 13, isinaayos nina Pedro at 
Juan ang hapunan ng Paskuwa sa isang silid sa ita- 
as sa Jerusalem kung saan, nang gabing iyon (pa- 
simula ng Nisan 14), ipinagdiwang ni Jesus ang 
hapunan kasama ng kaniyang mga apostol. Pagka- 
tapos niyang makipag-usap sa kanila, umalis sila sa 


JERUSALEM 


lunsod, tumawid sa “agusang-taglamig ng Kidron,” 
at umakyat sa mga dalisdis ng Bundok ng mga Oli- 
bo patungo sa hardin na tinatawag na Getsemani. 
(Mat 26:36, Luc 22:39; Ju 18:1, 2) Ang Getsemani ay 
nangangahulugang “Pisaang Panlangis,” at mata- 
tagpuan pa rin sa dalisdis nito ang napakatatanda 
nang mga punong olibo. Ngunit sa ngayon ay pala- 
palagay na lamang kung saan ang eksaktong loka- 
syon ng hardin.---Tingnan ang GETSEMANI. 

Matapos arestuhin si Jesus nang gabing iyon, ibi- 
nalik siya sa Jerusalem at dinala sa mga saserdo- 
teng sina Anas at Caifas at sa bulwagan ng Sane- 
drin upang litisin. (Mat 26:57-27:1: Ju 18:13-27) 
Mula roon, nang magbukang-liwayway na, dinala 
siya kay Pilato sa “palasyo ng gobernador” (Mat 
27:2; Mar 15:1, 16) at pagkatapos ay kay Herodes 
Antipas, na nasa Jerusalem din noong panahong 
iyon. (Luc 23:6, 7) Nang bandang huli, ibinalik siya 
kay Pilato para sa pangwakas na paghatol sa “Latag 
ng Bato,” tinatawag na “Gabata” sa Hebreo.---Luc 
23:11, Ju 19:13, tingnan ang LATAG NG BATO. 

Ibinayubay si Jesus sa Golgota, nangangahulu- 
gang “[Pook ng] Bungo.” (Mat 27:33-35, Luc 23:33) 
Bagaman maliwanag na nasa labas ito ng mga pa- 
der ng lunsod, malamang na sa gawing H, hindi na 
matiyak sa ngayon ang eksaktong lokasyon nito. 
(Tingnan ang GO0LGO0TA.) Totoo rin ito hinggil sa lu- 
gar na pinaglibingan kay Jesus.--MGA LARAWAN, 
Tomo 2, p. 948. 

Ang “parang ng magpapalayok upang paglibi- 
ngan ng mga taga-ibang bayan,” na binili sa pama- 
magitan ng suhol na salapi na inihagis ni Hudas pa- 
balik sa mga saserdote (Mat 27:5-7), ay karaniwan 
nang iniuugnay sa isang lugar sa T na panig ng Li- 
bis ng Hinom malapit sa pinagsasalubungan nito at 
ng Kidron. Maraming libingan ang matatagpuan sa 
lugar na ito.--Tingnan ang AKELDAMA. 

Noong kapanahunang apostoliko. Pagkata- 
pos siyang buhaying-muli, iniutos ni Jesus sa kani- 
yang mga alagad na huwag umalis sa Jerusalem sa 
panahong iyon. (Luc 24:49: Gaw 1:4) Sa dakong ito 
magsisimula ang pangangaral ng pagsisisi ukol sa 
kapatawaran ng mga kasalanan salig sa pangalan ni 
Kristo. (Luc 24:46-48) Sampung araw pagkaakyat 
niya sa langit, ang mga alagad, na nagkakatipon sa 
isang silid sa itaas, ay tumanggap ng pagpapahid 
ng banal na espiritu. (Gaw 1:13, 14: 2:1-4) Ang Je- 
rusalem ay puno ng mga Judio at mga proselita na 
dumalo sa Kapistahan ng Pentecostes mula sa lahat 
ng bahagi ng Imperyo ng Roma. Dahil sa pagpapa- 
totoo ng mga Kristiyanong puspos ng espiritu, libu- 
libo ang naging bautisadong alagad. Palibhasa'y 
libu-libo ang naroroon at nagpapatotoo sa kanilang 
pananampalataya, hindi kataka-takang sabihin ng 
galit na mga lider ng relihiyon: “Narito! pinuno nin- 


1192 


yo ng inyong turo ang Jerusalem.” (Gaw 5:28) Lalo 
pang naging mapuwersa ang kanilang patotoo dahil 
sa mga himalang isinagawa, gaya ng pagpapaga- 
ling sa pilay na pulubi na nasa “pinto ng templo na 
tinatawag na Maganda,” malamang na ang S pintu- 
ang-daan ng Looban ng mga Babae.---Gaw 3:2, 6, 7. 

Kahit noong nagsimula nang lumaganap ang pag- 
papatotoo mula sa Jerusalem hanggang sa “Samaria 
at hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa” 
(Gaw 1:8), ang Jerusalem pa rin ang naging loka- 
syon ng lupong tagapamahala ng kongregasyong 
Kristiyano. Dahil sa pag-uusig, maagang ‘nangalat 
ang lahat maliban sa mga apostol sa lahat ng mga 
pook ng Judea at Samaria.” (Gaw 8:1: ihambing ang 
Gal 1:17-19, 2:1-9.) Mula sa Jerusalem, ilang apostol 
at alagad ang isinugo upang tulungan ang mga ba- 
gong grupo ng mananampalataya, gaya sa Samaria. 
(Gaw 8:14: 11:19-22, 27) Di-nagtagal ay minabuti 
ni Saul ng Tarso (Pablo) na paikliin ang kaniyang 
unang pagdalaw sa Jerusalem bilang isang Kristi- 
yano dahil sa mga pagtatangkang paslangin siya. 
(Gaw 9:26-30) Ngunit nagkaroon din noon ng mga 
yugto ng kapayapaan. (Gaw 9:31) Dito iniulat ni Pe- 
dro sa kapulungang Kristiyano ang pagtanggap ng 
Diyos sa mga mananampalatayang Gentil at dito rin 
nilutas ang usapin ng pagtutuli at ang kaugnay na 
mga bagay.--Gaw 11:1-4, 18, 15:1, 2, 22-29, Gal 2: 
1,2. 

Tinawag ni Jesus ang Jerusalem na “ang pumapa- 
tay ng mga propeta at bumabato sa mga isinugo sa 
kaniya.” (Mat 23:37, ihambing ang tal 34-36.) Baga- 
man marami sa kaniyang mga mamamayan ang 
nanampalataya sa Anak ng Diyos, ang lunsod sa ka- 
buuan ay nagpatuloy sa dati nitong landasin. Dahil 
dito, “ang kaniyang bahay ay pinabayaan sa kaniya.” 
(Mat 23:38) Noong 66 C.E., dahil sa isang paghihi- 
magsik ng mga Judio, pumaroon sa lunsod ang mga 
hukbong Romano sa pangunguna ni Cestio Gallo, 
anupat pinalibutan nila ito at nakarating hanggang 
sa mismong mga pader ng templo. Ngunit sa di- 
malinaw na kadahilanan ay biglang umurong si 
Cestio Gallo. Nagbigay ito ng pagkakataon sa mga 
Kristiyano upang sundin ang tagubilin ni Jesus: 
“Kung magkagayon yaong mga nasa Judea ay mag- 
simula nang tumakas patungo sa mga bundok, at 
yaong mga nasa loob [ng Jerusalem] ay umalis, at 
yaong nasa mga dakong lalawigan ay huwag nang 
pumasok sa kaniya.” (Luc 21:20-22) Sa kaniyang Ec- 
clesiastical History (II, v, 3), sinabi ni Eusebius na 
ang mga Kristiyano ay tumakas mula sa Jerusalem 
at sa buong lupain ng Judea patungo sa isang lun- 
sod ng Perea na tinatawag na Pela. 

Ang ginhawang idinulot sa Jerusalem ng pag- 
urong ng mga Romano ay hindi nagtagal, gaya no- 
ong pansamantalang umurong ang mga Babilonyo 


1193 


upang harapin ang mga Ehipsiyo noong pagtatapos 
ng paghahari ni Haring Zedekias. Sa ilalim ni Hene- 
ral Tito, bumalik ang mas maraming hukbong Ro- 
mano noong 70 C.E. at kinubkob ang lunsod, na 
noon ay pundo ng mga nagdiriwang ng Paskuwa. Gu- 
mawa ang mga Romano ng mga bunton na pangub- 
kob, at isang walang-patlang na pader o bakod ang 
itinayo sa palibot ng buong lunsod upang walang 
makatakas sa araw man o sa gabi. Ito rin ay katupa- 
ran ng hula ni Jesus. (Luc 19:43) Sa loob ng lunsod, 
nag-away at naglabanan ang magkakaribal na mga 
paksiyon, sinira ang karamihan sa suplay ng pagka- 
in, at yaong mga nahuling tumatakas mula sa lun- 
sod ay pinatay bilang mga traidor. Ayon kay Jose- 
phus, na pinagmulan ng impormasyong ito, nang 
maglaon ay naging napakalubha ng taggutom anu- 
pat ang mga tao ay napilitang kumain ng maliliit na 
piraso ng dayami at katad, maging ng sarili nilang 
mga anak. (Ihambing ang Pan 2:11, 12, 19, 20, Deu 
28:56, 57.) Ang pakikipagpayapaang inialok ni Tito 
ay patuloy na tinanggihan ng mapagmatigas na 
mga lider ng lunsod. 

Nang bandang huli, ang mga pader ay sistemati- 
kong binutasan ng mga Romano, at nilusob ng kani- 


JERUSALEM 


lang mga hukbo ang lunsod. (LARAWAN, Tomo 2, 
p. 752) Sa kabila ng pagbabawal, sinunog ang tem- 
plo at pati ang loob nito ay natupok. Iniulat ni Jose- 
phus na naganap ito noong anibersaryo ng pagwa- 
sak ni Nabucodonosor sa unang templo ilang siglo 
ang kaagahan. Sinasabi rin ng kaniyang ulat na ang 
imbakan ng mga artsibo, na kinalalagyan ng mga 
rekord ng talaangkanan ng mga tribo at mga pamil- 
ya at ng mga karapatan sa pagmamana, ay sinila- 
ban sa apoy. (The Jewish War, VI, 250, 251 [iv, 5]; 
II, 426-428 [xvii, 6]: VI, 354 [vi, 3]) Sa gayon, nag- 
wakas ang legal na paraan upang maitatag ang ang- 
kan ng mga miyembro ng Mesiyanikong tribo ni 
Juda at ng makasaserdoteng tribo ni Levi. 

Sa loob lamang ng 4 na buwan at 25 araw, mula 
Abril 3 hanggang Agosto 30, 70 C.E., ang lunsod ay 
nalupig. Sa gayon, bagaman matindi ang kapighati- 
an, naging maikli lamang ito. Ang di-makatuwirang 
saloobin at mga pagkilos ng mga Judio sa loob ng 
lunsod ay tiyak na isang dahilan ng kaiklian nito. Ba- 
gaman tinataya ni Josephus na ang bilang ng nama- 
tay ay 1,100,000, mayroon ding mga nakaligtas. Si- 
yamnapu't pitong libo ang dinalang bihag, anupat 
marami sa mga ito ang ipinadala sa Ehipto bi- 

lang mga alipin o pinatay 


Mababang Bet-horon 


Mataas na Bet-horon 
e 


Kiriat-jearim 
e 


JERUSALEM 


at ang 


PALIBOT NITO 


sa pamamagitan ng tabak 
o ng mga hayop sa mga 
dulaan ng mga probinsi- 
yang Romano. Katuparan 
din ito ng hula ng Diyos. 
--Deu 28:68. 

Ang buong lunsod ay 
winasak, anupat tanging 
ang mga tore ng palasyo 
ni Herodes at ang isang 
bahagi ng kanluraning pa- 
der ang naiwang nakatayo 
bilang ebidensiya para sa 
sumunod na mga salinla- 
hi na ang matibay na de- 
pensa nito ay naging wa- 
lang kabuluhan. Sinabi ni 
Josephus na, maliban sa 
mga labing ito, “ang ibang 
bahagi ng pader na puma- 
palibot sa lunsod ay lubus- 
lubusang bumagsak anu- 
pat ang mga dadalaw sa 
dakong ito sa hinaharap ay 
hindi makapaniniwala na 
tinahanan ito.” (The Jew- 
ish War, VII, 3 [i, 1]) Ipi- 
nakikita ng isang relyebe 
sa Arko ni Tito sa Roma 
ang mga kawal na Ro- 
mano na tangay ang mga 


JERUSALEM 


Bronseng “prutah” na ginawa noong 
nakikipagdigma ang mga Judio laban sa Roma, 
na naghahayag ng “Kalayaan ng Sion” 


sagradong sisidlan ng winasak na templo.---Iham- 
bing ang Mat 24:2; LARAWAN, Tomo 2, p. 752. 

Noong Bandang Huli. Ang Jerusalem ay nana- 
tiling tiwangwang hanggang noong mga 130 C.E., 
nang iutos ni Emperador Hadrian ang pagtatayo ng 
isang bagong lunsod, na pinanganlang Aelia Capito- 
lina. Dahil dito, bumangon ang isang paghihimag- 
sik ng mga Judio sa pangunguna ni Bar Kokhba 
(132-135 C.E.), na nagtagumpay nang sandaling pa- 
nahon ngunit nang maglaon ay nasugpo. Sa loob ng 
halos dalawang siglo, hindi pinahintulutan ang mga 
Judio sa lunsod na itinayo ng mga Romano. Noong 
ikaapat na siglo, dinalaw ng ina ni Constantinong 
Dakila na si Helena ang Jerusalem at sinimulan ni- 
yang tukuyin ang maraming tinatawag na banal na 
mga lugar at mga dambana. Nang maglaon, nabi- 
hag ng mga Muslim ang lunsod. Sa ngayon ay may 
dalawang istraktura ng Islam sa Temple Mount. No- 
ong huling bahagi ng ikapitong siglo, itinayo ni Ca- 
liph ‘Abd al-Malik ibn Marwan ang Dome of the 
Rock sa dako ng templo o malapit dito. Bagaman ti- 
natawag din itong isang moske, sa katunayan ay isa 
itong dambana. Sa T ng Dome of the Rock ay naro- 
on ang moske ng el-Agsa, na unang itinayo noong 
ikawalong siglo, ngunit ang kalakhang bahagi nito 
ay muling itinayo noong ikalabing-isang siglo. 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga 
heograpikong lokasyon na may kaugnayan sa Jeru- 
salem, tingnan ang mga artikulong gaya ng: EN- 
ROGEL; KIDRON, AGUSANG LIBIS NG, MAKTES, OLIBO, BUN- 
DOK NG MGa; OPEL: SION Blg. 1; at TEMPLO. 

Ang Isinasagisag ng Lunsod. Ang Jerusalem 
ay higit pa kaysa kabisera lamang ng isang bansa sa 
lupa. Ito ang tanging lunsod sa buong lupa na pinag- 
lagyan ng Diyos na Jehova ng kaniyang pangalan. 
(1Ha 11:36) Matapos na ilipat doon ang kaban ng ti- 
pan, na iniuugnay sa presensiya ng Diyos, at lalo na 
nang itayo roon ang santuwaryo ng templo, o bahay 
ng Diyos, ang Jerusalem ang naging makasagi- 
sag na “tahanan ni Jehova, ang kaniyang “pahi- 


1194 


ngahang-dako.” (Aw 78:68, 69: 132:13, 14: 135:21, 
ihambing ang 2Sa 7:1-7, 12, 13.) Dahil ang mga hari 
ng Davidikong linya ay mga pinahiran ng Diyos, 
anupat nakaupo sa “trono ni Jehova” (1Cr 29:23, Aw 
122:3-5), ang Jerusalem mismo ay tinawag ding 
“trono ni Jehova”: at yaong mga tribo o mga bansa 
na bumabaling doon bilang pagkilala sa soberanya 
ng Diyos ay, sa diwa, tinitipon sa pangalan ni Jeho- 
va. (Jer 3:17, Aw 122:1-4, Isa 27:13) Yaong mga na- 
popoot o nakikipaglaban sa Jerusalem ay aktuwal na 
sumasalansang sa kapahayagan ng soberanya ng 
Diyos. Tiyak na magaganap ito, dahil sa makahu- 
lang pananalita sa Genesis 3:15. 

Samakatuwid, ang Jerusalem ay kumatawan sa 
sentro ng pamahalaang itinatag ng Diyos o makala- 
rawang kaharian ng Diyos. Mula roon lumabas ang 
kautusan ng Diyos, ang kaniyang salita, at ang ka- 
niyang pagpapala. (Mik 4:2, Aw 128:5) Kaya yaong 
mga gumagawa ukol sa kapayapaan at kabutihan ng 
Jerusalem ay gumagawa ukol sa tagumpay ng ma- 
tuwid na layunin ng Diyos, ang pagsulong ng kani- 
yang kalooban. (Aw 122:6-9) Bagaman ito ay nasa 
kabundukan ng Juda at tiyak na napakaringal, ang 
tunay na katayugan at kagandahan ng Jerusalem 
ay resulta ng pagpaparangal at pagluwalhati rito ng 
Diyos na Jehova, upang magsilbi itong “isang koro- 
na ng kagandahan" para sa kaniya.--Aw 48:1-3, 11- 
14: 50:2: Isa 62:1-7. 


Bronseng “sestertius” na nagpapagunita sa 
pananakop ng Roma sa Judea, sa harap, si 
Emperador Vespasian, sa likod, “IVDAEA 
CAPTA” (nabihag na Judea) 


Yamang ang pagpuri kay Jehova at ang kaniyang 
kalooban ay pangunahin nang isinasagawa ng kani- 
yang matatalinong nilalang, hindi ang mga gusali 
ng lunsod ang batayan kung patuloy niyang gaga- 
mitin ang lunsod kundi ang mga taong naroroon, 
ang mga tagapamahala at mga pinamamahalaan, 
mga saserdote at taong-bayan. (Aw 102:18-22, Isa 
26:1, 2) Habang tapat ang mga ito, anupat pinarara- 
ngalan ang pangalan ni Jehova sa pamamagitan ng 
kanilang mga salita at landasin sa buhay, pinagpa- 


1195 


pala at ipinagtatanggol niya ang Jerusalem. (Aw 
125:1, 2, Isa 31:4, 5) Di-nagtagal, nawala ang pabor 
ni Jehova sa taong-bayan at sa kanilang mga hari 
dahil sa landasin ng pag-aapostata na tinahak ng 
karamihan. Sa dahilang ito, ipinahayag ni Jehova 
ang kaniyang layunin na itakwil ang lunsod na nag- 
taglay ng kaniyang pangalan. (2Ha 21:12-15, 23:27) 
Aalisin niya ang ‘panustos at tukod” mula sa lunsod, 
anupat mapupuno ito ng paniniil, pagkadelingku- 
wente ng mga kabataan, kawalang-galang sa mga 
taong may marangal na posisyon, ang Jerusalem ay 
daranas ng pagkaaba at matinding kahihiyan. (Isa 
3:1-8, 16-26) Bagaman pinanauli ng Diyos na Jeho- 
va ang lunsod 70 taon pagkatapos niyang pahintu- 
lutan na wasakin ito ng Babilonya, anupat muli niya 
itong pinaganda bilang ang maligayang sentro ng 
tunay na pagsamba sa lupa (Isa 52:1-9: 65:17-19), 
ang taong-bayan at ang kanilang mga lider ay min- 
san pang bumalik sa kanilang landasin ng pag- 
aapostata. 

Iningatan ni Jehova ang lunsod hanggang sa 
maisugo niya ang kaniyang Anak sa lupa. Kinaila- 
ngang naroon ito upang matupad ang Mesiyani- 
kong mga hula. (Isa 28:16, 52:7: Zac 9:9) Ang lan- 
dasin ng pag-aapostata ng Israel ay humantong sa 
kasukdulan nang ibayubay ang Mesiyas, si Jesu- 
Kristo. (Ihambing ang Mat 21:33-41.) Palibhasa'y 
naganap ito sa Jerusalem, sa sulsol ng mga lider ng 
bansa na sinuportahan naman ng taong-bayan, lu- 
busan nang itinakwil ng Diyos ang lunsod bilang 
kumakatawan sa kaniya at nagtataglay ng ka- 
niyang pangalan. (Ihambing ang Mat 16:21, Luc 
13:33-35.) Walang inihula si Jesus ni ang kaniyang 
mga apostol na isasauli ng Diyos ang makalupang 
Jerusalem at ang templo nito pagkatapos ng itina- 
laga-ng-Diyos na pagkapuksa ng lunsod, na naga- 
nap noong 70 C.E. 

Gayunman, ang pangalang Jerusalem ay patuloy 
na ginamit upang sumagisag sa isang bagay na mas 
dakila kaysa sa makalupang lunsod. Sa ilalim ng 
pagkasi ng Diyos, isiniwalat ng apostol na si Pablo 
na may “Jerusalem sa itaas,” na tinukoy niya bilang 
“ina” ng mga pinahirang Kristiyano. (Gal 4:25, 26) 
Alinsunod dito, ang “Jerusalem sa itaas” ay asawa 
ng Diyos na Jehova na dakilang Ama at Tagapagbi- 
gay-Buhay. Noong ginagamit ang makalupang Je- 
rusalem bilang ang pangunahing lunsod ng piling 
bansa ng Diyos, ito rin ay tinukoy bilang isang ba- 
baing ikinasal sa Diyos, anupat nabubuklod sa Kani- 
ya sa banal na bigkis ng pakikipagtipan. (Isa 51:17, 
21, 22; 54:1, 5: 60:1, 14) Sa gayon ay sumagisag ito, 
o kumatawan, sa buong kongregasyon ng mga ta- 
ong lingkod ng Diyos. Samakatuwid, ang “Jerusalem 
sa itaas” ay kumakatawan sa buong kongregasyon 
ng matapat na mga espiritung lingkod ni Jehova. 


JESAIAS 


Bagong Jerusalem. Sa kinasihang Apocalip- 
sis, ang apostol na si Juan ay nag-ulat ng impor- 
masyon may kinalaman sa “bagong Jerusalem.” 
(Apo 3:12) Sa pangitain, nakita ni Juan ang “banal 
na lunsod” na ito na “bumababang galing sa langit 
mula sa Diyos at nahahandang gaya ng isang kasin- 
tahang babae na nagagayakan para sa kaniyang 
asawang lalaki.” May kaugnayan ito sa pangitaing 
nakita niya hinggil sa “isang bagong langit at isang 
bagong lupa.” Ang “kasintahang babae" na ito ay si- 
nasabing “asawa ng Kordero.” (Apo 21:1-3, 9-27) 
Ikinakapit ng iba pang mga akdang apostoliko ang 
gayong babae sa Kristiyanong kongregasyon ng 
mga pinahiran. (2Co 11:2; Efe 5:21-32) Sa Apocalip- 
sis kabanata 14, “ang Kordero" na si Kristo Jesus ay 
inilalarawan na nakatayo sa Bundok Sion, isang pa- 
ngalan na iniuugnay rin sa Jerusalem (ihambing 
ang 1Pe 2:6), at kasama niya ang 144,000 na may 
pangalan niya at pangalan ng kaniyang Ama na na- 
kasulat sa kanilang mga noo.---Apo 14:1-5, tingnan 
ang BAGONG JERUSALEM. 

Di-tapat na Jerusalem. Yamang ang karami- 
han ng sinasabi sa Kasulatan may kinalaman sa Je- 
rusalem ay paghatol dito, maliwanag na sumasagi- 
sag lamang ang Jerusalem sa makalangit na bahagi 
ng organisasyon ni Jehova at, kung minsan, sa tu- 
nay na kongregasyong Kristiyano, ang “Israel ng 
Diyos,” kapag ito ay tapat. (Gal 6:16) Kapag hindi ito 
tapat, inilalarawan ito bilang isang patutot at isang 
babaing nangangalunya: naging tulad ito ng paga- 
nong mga Amorita at mga Hiteo na dating kumo- 
kontrol sa lunsod na iyon. (Eze 16:3, 15, 30-42) Sa 
gayong kalagayan, maaari lamang itong kumata- 
wan sa mga apostata, yaong mga sumusunod sa 
'tulad-patutot” na landasin ng pagtataksil sa Diyos 
na ang pangalan ay inaangkin nilang taglay nila. 
-San 4:4. 

Sa gayon, ang “Jerusalem” ay ginagamit sa iba't 
ibang diwa, at sa bawat kaso ay dapat isaalang- 
alang ang konteksto upang matamo ang tamang 
unawa.--Tingnan ang TAKDANG PANAHON NG MGA 
BANSA, MGA. 


JESAIAS [Pagliligtas ni Jehova]. 

1. Isang Levitikong inapo ni Moises sa pamama- 
gitan ni Eliezer, at ninuno ng Selomot na inatasan ni 
David bilang isa sa kaniyang mga ingat-yaman. 
— 1Cr 23:15, 26:24-26. 

2. Isang Levitang manunugtog na mula sa “mga 
anak ni Jedutun,” na pinili sa pamamagitan ng pala- 
bunutan upang pangunahan ang ika-8 sa 24 na Da- 
vidikong pangkat ng manunugtog.--1Cr 25:1, 3, 15. 

3. Isang Benjamita na ang malayong inapo ay 
nanirahan sa Jerusalem noong panahon ng pagka- 
gobernador ni Nehemias.---Ne 11:4, 7. 


JESANA 


4. Ulo ng sambahayan ni Elam sa panig ng ama 
na sa kaniyang pangkat ay may 70 lalaking su- 
mama kay Ezra sa pagbabalik sa Jerusalem.---Ezr 
8:1, 7. 

5. Isang Meraritang Levita na bumalik ding kasa- 
ma ni Ezra mula sa Babilonya.--Ezr 8:1, 19. 

6. Isang inapo ni Haring David, apo ni Goberna- 
dor Zerubabel.--1Cr 3:1, 19, 21. 


JESANA [Matanda[ng Bayan]]. Isang lugar na 
binanggit kasama ng Mizpa nang tukuyin ang lo- 
kasyon ng batong itinayo ni Samuel at tinawag ni- 
yang “Ebenezer.” (1Sa 7:12) Ang Jesana ay isa sa 
mga lunsod na binihag ni Haring Abias ng Juda 
(980-978 B.C.E.) mula kay Jeroboam na hari ng Is- 
rael. (2Cr 13:19) Itinuturing na ito rin ang Isana na 
tinukoy ni Josephus bilang ang lugar kung saan 
nagtagumpay si Herodes na Dakila laban kay Hene- 
ral Pappus. (Jewish Antiquities, XIV, 458 [xv, 12]) 
Ang pangalang Isana ay waring napanatili sa Burj 
el-Isaneh, na mga 8 km (5 mi) sa HHS ng Bethel. 
Dahil dito, ang lugar na ito'y iminumungkahi bilang 
posibleng lokasyon ng sinaunang Jesana. 


JESARELA. Isang “anak ni Asap” na nakata- 
lang kabilang sa mga manunugtog at mga mang- 
aawit noong panahon ni David. (1Cr 25:1, 9, 14) Ma- 
lamang na siya rin si Asarela.---1Cr 25:2. 


JESEBEAB [Patuloy Nawang Manahanan ang 
Ama, o, posible, Ibinalik ni Jehova ang Ama]. Ang 
saserdote na ang sambahayan sa panig ng ama ay 
pinili sa pamamagitan ng palabunutan para sa ika- 
14 na grupo nang hatiin ni David ang makasaserdo- 
teng mga paglilingkod.--1Cr 24:6, 13. 


JESER [Katuwiran]. Isang anak ni Caleb na anak 
ni Hezron; mula sa tribo ni Juda.--1Cr 2:3-5, 18. 


JESIMIEL [Italaga (latas) Nawa ng Diyos: Ang 
Diyos ay Nagtalaga (Nag-atas)]. Isa sa mga Simeo- 
nitang pinuno na, noong mga araw ni Haring Heze- 
kias, ay nagpalawak ng kanilang teritoryo hang- 
gang sa S ng Libis ng Gedor.---1Cr 4:24, 34-41. 


JESIMON [Disyerto]. 

1. Isang ilang na lugar na walang pananim. Wa- 
ring ito ay nasa HS dulo ng Dagat na Patay, kung 
saan matatagpuan marahil ang Bet-jesimot. Lumili- 
taw na matatanaw ang Jesimon mula sa Pisga at 
Peor.--Bil 21:20: 23:28, Jos 12:1-3. 

2. Isang rehiyon na malapit sa Zip, na nasa H ng 
Ilang ng Maon. Lumilitaw na saklaw ng Jesimon ang 
ibang bahagi ng Ilang ng Juda at ilang milya la- 
mang ang layo nito sa TS ng Hebron. Sa lugar na ito 
ng kalbo at mayesong mga burol ay nagtago si Da- 
vid at ang kaniyang mga tauhan mula kay Ha- 


1196 


ring Saul.-- 1Sa 23:19, 24; 26:1, 3; tingnan ang JUDA, 
ILANG NG. 


JESISAI [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “matanda na']. Isang inapo ni Gad.--1Cr 
5:11, 14. 


JESOHAIAS. Isang Simeonitang pinuno, isa 
sa mga nagpalawak ng kanilang teritoryo sa ikapi- 
pinsala ng mga Hamita noong mga araw ni Ha- 
ring Hezekias.--- 1Cr 4:24, 34-41. 


JESSE [pinaikling anyo ng Isia, nangangahulu- 
gang “Ipinalilimot ni Jehova”: o, posible, isang pi- 
naikling anyo ng Abisai]. Ama ni Haring David na 
mula sa tribo ni Juda, apo nina Ruth at Boaz at 
isang kawing sa linya ng angkan mula kay Abra- 
ham hanggang kay Jesus. (Ru 4:17, 22, Mat 1:5, 6, 
Luc 3:31, 32) Si Jesse ay nagkaanak ng walong la- 
laki, anupat ang isa ay lumilitaw na namatay bago 
magkaroon ng sariling anak, na maaaring dahi- 
lan kung bakit inalis ang pangalan nito mula sa 
mga talaangkanan ng Mga Cronica. (1Sa 16:10, 11, 
17:12, 1Cr 2:12-15) Ang dalawang kapatid na ba- 
bae ni David, sina Abigail at Zeruias, ay hindi kai- 
lanman tinawag na mga anak ni Jesse, ngunit ang 
isa ay tinawag na “anak ni Nahas.” (1Cr 2:16, 17, 
2Sa 17:25) Maaaring si Nahas ang dating asawa ng 
asawa ni Jesse, anupat ang mga anak na babae ng 
asawa ni Jesse ay mga kapatid sa ina ng mga anak 
ni Jesse, malibang ang Nahas ay isa pang pangalan 
ni Jesse, o maaaring pangalan pa nga ito ng asawa 
ni Jesse, gaya ng iminumungkahi ng ilan. 

Si Jesse ay isang may-ari ng mga tupa na na- 
ninirahan sa Betlehem. Matapos talikdan ni Ha- 
ring Saul ang tunay na pagsamba, isinugo ni Jeho- 
va si Samuel sa tahanan ni Jesse upang pahiran 
ang isa sa mga anak nito bilang hari. Iniharap ni 
Jesse ang pitong nakatatandang anak na lalaki, 
ngunit nang walang mapili si Jehova sa mga ito, 
kinailangang ipatawag ni Jesse ang kaniyang bun- 
song anak na si David mula sa pagpapastol ng mga 
tupa, ang anak na ito ang pinili ni Jehova.-- 1Sa 
16:1-33. 

Nang ipatawag ni Saul si David upang tugtugan 
siya ng nakagiginhawang alpa, ang may-edad nang 
si Jesse ay nagpadala ng saganang kaloob at nang 
maglaon ay pinahintulutan niya si David na mana- 
tili nang ilang panahon upang maglingkod sa korte 
ni Saul. (1Sa 16:17-23, 17:12) Pagkatapos nito, lumi- 
litaw na muling bumalik si David sa pag-aalaga ng 
mga tupa, at inutusan siya ni Jesse na magdala ng 
ilang panustos para sa kaniyang tatlong pinakama- 
tatandang anak na lalaki, na nasa hukbo ni Saul. 
(1Sa 17:13, 15, 17, 18, 20) Noong panahong nagtata- 
go si David dahil kay Saul, si Jesse at ang kaniyang 


1197 


asawa ay pinahintulutang manganlong sa Moab. 
--|Sa 22:3, 4. 

Si David ay madalas tawaging “anak ni Jesse,” bi- 
lang paghamak, gaya ng ginawa nina Saul, Doeg, 
Nabal, at Sheba (1Sa 20:27, 30, 31, 22:7-9, 13; 25:10, 
2Sa 20:1, 1Ha 12:16, 2Cr 10:16), ngunit bilang pag- 
galang naman sa ibang mga pagkakataon, gaya ng 
ginawa ni David mismo, ni Ezra, at ng Diyos na Je- 
hova.-- 1Sa 16:18, 17:58, 2Sa 23:1, 1Cr 10:14, 12:18, 
29:26: Aw 72:20, Luc 3:32, Gaw 13:22. 

Ang makahulang pangako na ang “ugat ni Jesse” 
ay “tatayo bilang isang hudyat para sa mga bayan" 
at hahatol sa katuwiran ay natupad kay Kristo Je- 
sus, ang isa na nagpapanatiling buhay sa linya ng 
angkan ni Jesse yamang imortal siya.--Isa 11:1-5, 
10, Ro 15:8, 12. 


JESUA [posibleng pinaikling anyo ng Jehosua, 
nangangahulugang “Si Jehova ay Kaligtasan"]. 

1. Isang Aaronikong saserdote noong panahon ni 
David. Ang ika-9 sa 24 na pangkat ng Aaronikong 
pagkasaserdote ayon sa pagkakaayos ni David ay 
iniatas sa sambahayan ni Jesua. Malamang na ang 
sambahayan ding iyon ay kabilang sa mga bumalik 
kasama ni Zerubabel mula sa pagkatapon sa Babilo- 
nya noong 537 B.C.E.—1Cr 24:1, 11, 31, Ezr 2:1, 36, 
Ne 7:39. 

2. Isa sa mga Levitang inatasan na mamahagi ng 
mga ikapu at mga abuloy sa mga lunsod ng mga 
saserdote noong namamahala si Haring Hezekias. 
--2Cr 31:15. 

3. Isang Israelita na mula sa pamilya ni Pahat- 
moab, na ang ilan sa mga inapo ay bumalik mula 
sa pagkatapon sa Babilonya kasama ni Zerubabel. 
--Fzr 2:1, 2, 6, Ne 7:11. 

4. Isang mataas na saserdote (na tinawag na Jo- 
sue sa Hagai at Zacarias), anak ni Jehozadak at apo 
ni Seraias. (Ezr 3:8, Ne 12:26, 1Cr 6:14) Nagmula 
siya sa sambahayan ni Eleazar.--Tingnan ang Ezr 
7:1-5 para sa talaangkanan mula kay Eleazar hang- 
gang kay Seraias. 

Nang wasakin ni Nabucodonosor ang Jerusalem, 
pinatay niya si Seraias, na mataas na saserdote 
noon, at dinalang bihag si Jehozadak sa Babilonya. 
(2Ha 25:18-21: 1Cr 6:14, 15) Bumalik si Jesua mula 
sa Babilonya noong 537 B.C.E. kasama ni Zerubabel 
at naglingkod bilang mataas na saserdote sa isinau- 
ling mga Judiong nalabi. (Ezr 2:2, 5:2, Ne 7:7, Hag 
1:1) Kaya ang linya ng mga mataas na saserdote ay 
iningatan ni Jehova, anupat sa Israel ay may nagli- 
lingkod na mga mataas na saserdote mula sa pagsa- 
sauli hanggang sa pagdating ng Mesiyas. Si Jesua 
ang nanguna, kasama si Zerubabel, sa pagtatayo ng 
altar, pagkatapos ay sa muling pagtatayo ng templo, 
na pinasigla ng mga propetang sina Hagai at Zaca- 


JESUA 


rias. (Ezr 3:2; 5:1, 2) Sinuportahan niya si Zerubabel 
sa pagsalansang sa mga kalaban ng muling pagta- 
tayo ng templo.---Ezr 4:1-3. 

Nakita ng ilan sa matatanda na kabilang sa pina- 
balik na mga Israelita ang kaluwalhatian ng templo 
ni Solomon at sa tingin nila ay waring walang kabu- 
luhan ang muling-itinayong templo kung ihaham- 
bing doon. Isinugo si Hagai na propeta upang maki- 
pag-usap kina Zerubabel at Josue (Jesua) at sabihin 
sa kanila na ang kaluwalhatian ng huling bahay ay 
magiging mas dakila kaysa roon sa una. Gagawin 
ito ni Jehova sa pamamagitan ng pagpapasok ng 
“mga kanais-nais na bagay ng lahat ng mga bansa.” 
--Hag 2:1-4, 7, 9. 

Ang propetang si Zacarias ay binigyan ng pangi- 
tain kung saan nakita niya si Josue (Jesua) na ma- 
taas na saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ni 
Jehova, at si Satanas na nasa kanan nito upang su- 
malansang dito. Bilang pamalit sa narumhang mga 
kasuutan ni “Josue,” binigyan siya ng mariringal na 
kasuutan at isang malinis na turbante. Pagkatapos 
ay sinabi kay “Josue” ang tungkol sa lingkod ng 
Diyos na si Sibol.---Zac 3:1-8. 

Sa isa pang pagkakataon ay sinabi ni Jehova kay 
Zacarias na patungan ng korona ang ulo ni Josue 
(Jesua) at sabihin dito: “Narito ang lalaki na ang pa- 
ngalan ay Sibol.... At siya ang magtatayo ng tem- 
plo ni Jehova, . . . at siya ay magiging isang saser- 
dote sa kaniyang trono.” Ang hulang ito ay tiyak na 
kumakapit sa isa na iiral sa hinaharap sapagkat, sa 
ilalim ng Kautusan, ang pagkasaserdote at pagkaha- 
ri ay magkahiwalay, at ang mataas na saserdoteng 
si Josue ay hindi kailanman namahala bilang hari sa 
Israel.---Zac 6:11-13. 

5. Ang ulo ng isang Levitikong sambahayan, na 
ang ilan sa kanila ay bumalik mula sa pagkatapon sa 
Babilonya kasama ni Zerubabel noong 537 B.C.E. 
(Ezr 2:40, Ne 7:43) Isang kinatawan ng sambahayan 
ni Jesua, o kaya'y isang tao na kapangalan niya, ang 
lumagda sa “mapagkakatiwalaang kaayusan" na gi- 
nawa ng mga saserdote, mga prinsipe, at ng bayan 
upang lumakad sa kautusan ng Diyos. Siya ay anak 
ni Azanias (Ne 9:38, 10:1, 9) at malamang na siya 
rin ang Jesua na binanggit sa Nehemias 12:8, 24. 

“Si Jozabad na anak ni Jesua,” isa sa mga Levita 
kung kanino ipinagkatiwala ni Ezra ang pilak, ginto, 
at iba pang mga sisidlan para sa bahay ng Diyos, ay 
malamang na isang miyembro ng sambahayan ng 
Jesua na ito.---Ezr 8:33. 

Si Ezer na anak ni Jesua, isang prinsipe ng Mizpa, 
na nagtrabaho sa pagkukumpuni ng pader ng Jeru- 
salem na pinangasiwaan ni Nehemias, ay maaaring 
mula rin sa pamilyang iyon.---Ne 3:19. 

6. Isa sa mga Levitang nangasiwa sa muling pag- 
tatayo ng templo.---Ezr 3:9. 


JESU-KRISTO 


7. Isa sa mga Levitang nagbasa at nagpaliwanag 
ng Kautusan sa bayan at nanguna sa pagsamba, sa 
pangangasiwa ni Ezra. Marahil ay mula rin siya sa 
sambahayan ng Blg. 5.---Ne 8:7: 9:4, 5. 

8. Isang bayan sa timugang bahagi ng Juda kung 
saan nanirahan ang ilang nakabalik na Judiong na- 
labi. Ipinapalagay ng ilang iskolar na ang lokasyon 
nito ay ang Tell es-Sa'weh (Tel Yeshu'a), mga 15 km 
(9 na mi) SHS ng Beer-sheba. (Ne 11:25, 26) Maaa- 
ring ito ang Sema sa Josue 15:26, at posible ring ang 
Sheba sa Josue 19:2. 


JESU-KRISTO. Ang pinagdugtong na panga- 
lan at titulo ng Anak ng Diyos mula nang pahiran 
siya noong narito siya sa lupa. 

Ang pangalang Jesus (sa Gr., I-e-sous') ay katum- 
bas ng pangalang Hebreo na Jesua (o, sa kabuuang 
anyo nito, Jehosua), nangangahulugang “Si Jehova 
ay Kaligtasan.” Hindi pambihira ang pangalang ito, 
yamang maraming lalaki noong panahong iyon ang 
may ganitong pangalan. Dahil dito, kadalasa'y dina- 
ragdagan ito ng mga tao ng higit pang pagkaka- 
kilanlan, anupat sinasabing “Jesus na Nazareno.” 
(Mar 10:47; Gaw 2:22) Ang Kristo naman ay mula 
sa Griegong Khrisstos, na katumbas ng Hebreong 
Ma'shi'ach (Mesiyas), at nangangahulugang “Pina- 
hiran.” Bagaman ang pananalitang “pinahiran” ay 
wastong ikinapit sa iba bago dumating si Jesus, 
gaya kina Moises, Aaron, at David (Heb 11:24-26, 
Lev 4:3, 8:12, 2Sa 22:51), ang kanilang posisyon, ka- 
tungkulan, o paglilingkod bilang pinahiran ay pati- 
unang lumarawan lamang sa nakatataas na posi- 
syon, katungkulan, at paglilingkod ni Jesu-Kristo. 
Kaya naman si Jesus ang bukod-tangi at nag-iisang 
“Kristo, ang Anak ng Diyos na buhay."---Mat 16:16, 
tingnan ang KRISTO, MESIYAS. 

Pag-iral Bago Naging Tao. Hindi sa lupa unang 
nabuhay ang persona na nakilala bilang si Jesu- 
Kristo. Sinabi niya mismo na nabuhay siya sa langit 
bago siya naging tao. (Ju 3:13; 6:38, 62, 8:23, 42, 58) 
Sa Juan 1:1, 2, ibinibigay ang pangalan sa langit ng 
isa na naging si Jesus, sa pagsasabi: “Nang pasimu- 
la ay ang Salita [sa Gr., Logos], at ang Salita ay ka- 
sama ng Diyos, at ang Salita ay isang diyos [“ay tu- 


lad-Diyos,” AT: Mo; o “may pagkadiyos,” Böhmer; 


Stage (parehong Aleman)]. Ang isang ito nang pa- 
simula ay kasama ng Diyos.” Yamang si Jehova ay 
walang hanggan at hindi nagkaroon ng pasimula 
(Aw 90:2, Apo 15:3), tiyak na ang pagiging magka- 
sama ng Salita at ng Diyos mula noong “pasimula” 
ay tumutukoy sa pasimula ng mga gawang pagla- 
lang ni Jehova. Pinatototohanan ito ng iba pang mga 
teksto na nagpapakilala kay Jesus bilang “ang pa- 
nganay sa lahat ng nilalang,” “ang pasimula ng pag- 
lalang ng Diyos.” (Col 1:15, Apo 1:1; 3:14) Sa ga- 
yon, ipinakikilala ng Kasulatan ang Salita (si Jesus 


1198 


bago siya naging tao) bilang ang unang nilalang ng 
Diyos, ang kaniyang panganay na Anak. 

Ipinakikita ng sariling pananalita ni Jesus na tala- 
gang si Jehova ang Ama o Tagapagbigay-Buhay ng 
panganay na Anak na ito at, samakatuwid, ang 
Anak na ito ay aktuwal na nilalang ng Diyos. Tinu- 
koy niya ang Diyos bilang ang Bukal ng kaniyang 
buhay, sa pagsasabing, “Ako ay nabubuhay dahil sa 
Ama.” Batay sa konteksto, nangangahulugan ito na 
ang kaniyang buhay ay nagmula sa kaniyang Ama 
o pinangyari Niya, kung paanong magtatamo ng 
buhay ang mga taong namamatay bilang resulta ng 
pananampalataya nila sa haing pantubos ni Jesus. 
—Ju 6:56, 57. 

Kung tama ang tantiya ng makabagong-pana- 
hong mga siyentipiko sa edad ng pisikal na uniber- 
so, ang pag-iral ni Jesus bilang espiritung nilalang 
ay nagsimula libu-libong milyong taon bago lala- 
ngin ang unang tao. (Ihambing ang Mik 5:2.) Ang 
panganay na espiritung Anak na ito ang ginamit ng 
kaniyang Ama sa paglalang ng lahat ng iba pang 
bagay. (Ju 1:3; Col 1:16, 17) Kabilang dito ang mil- 
yun-milyong iba pang espiritung anak ng makala- 
ngit na pamilya ng Diyos na Jehova (Dan 7:9, 10; 
Apo 5:11), gayundin ang pisikal na uniberso at ang 
unang mga nilalang na ginawa rito. Kaya makatu- 
wirang isipin na ang panganay na Anak na ito ang 
sinabihan ni Jehova: “Gawin natin ang tao ayon sa 
ating larawan, ayon sa ating wangis.” (Gen 1:26) 
Ang lahat ng iba pang mga nilalang na ito ay hindi 
lamang nilalang “sa pamamagitan niya” kundi “para 
[rin] sa kaniya,” bilang Panganay ng Diyos at “taga- 
pagmana ng lahat ng bagay.”---Col 1:16: Heb 1:2. 

Hindi kapuwa-Maylalang. Bagaman nakiba- 
hagi ang Anak sa mga gawang paglalang, hindi siya 
naging kapuwa-Maylalang ng kaniyang Ama. Ang 
kapangyarihang ginamit sa paglalang ay nangga- 
ling sa Diyos sa pamamagitan ng kaniyang banal na 
espiritu, o aktibong puwersa. (Gen 1:2: Aw 33:6) At 
yamang si Jehova ang Bukal ng lahat ng buhay, 
siya ang pinagkakautangan ng buhay ng lahat ng 
nilalang na buhay, nakikita man o di-nakikita. (Aw 
36:9) Samakatuwid, sa halip na maging kapuwa- 
Maylalang, ang Anak ang siyang ahente o kasang- 
kapan na sa pamamagitan niya ay gumawa si Jeho- 
va, ang Maylalang. Iniukol ni Jesus mismo sa Diyos 
ang kapurihan para sa paglalang, gaya ng ginagawa 
ng buong Kasulatan.---Mat 19:4-6, tingnan ang PAG- 
LALANG, NILALANG. 

Personipikasyon ng karunungan. Ang ulat 
ng Kasulatan tungkol sa Salita ay katugmang- 
katugma ng paglalarawan sa Kawikaan 8:22-31. 
Doon ay binibigyang-katauhan ang karunungan 
na para bang ito'y nakapagsasalita at nakakakilos. 
(Kaw 8:1) Noong unang mga siglo ng Karaniwang 


1199 


Panahon, naunawaan ng maraming manunulat na 
nag-aangking Kristiyano na ang seksiyong ito ay 
makasagisag na tumutukoy sa Anak ng Diyos bago 
siya naging tao. Salig sa mga tekstong naisaalang- 
alang na, hindi maitatanggi na ang Anak na iyon ay 
“ginawa” ni Jehova “bilang ang pasimula ng kani- 
yang lakad, ang kauna-unahan sa kaniyang mga 
nagawa noong sinaunang panahon,” o na ang Anak 
ay “nasa piling [ni Jehova] bilang isang dalubhasang 
manggagawa" noong lalangin ang lupa, gaya ng ini- 
lalarawan ng mga talatang ito sa Mga Kawikaan. 
Totoo na sa wikang Hebreo, na nagtatakda ng kasa- 
rian sa mga pangngalan (gaya rin ng maraming iba 
pang wika), ang salita para sa “karunungan” ay la- 
ging nasa kasariang pambabae. Hindi nagbabago 
ang kasarian nito kahit binibigyang-katauhan ang 
karunungan at sa gayo'y maaari pa rin itong gami- 
tin sa makasagisag na paraan upang kumatawan sa 
panganay na Anak ng Diyos. Sa pananalitang “ang 
Diyos ay pag-ibig” (1Ju 4:8), ang salitang Griego 
para sa “pag-ibig” ay nasa kasariang pambabae rin 
ngunit hindi ito nangangahulugan na babae ang 
Diyos. Bilang pangunahing manunulat ng Mga Ka- 
wikaan (Kaw 1:1), ikinapit ni Solomon sa kaniyang 
sarili ang titulong go-heleth [tagapagtipon] (Ec 1:1) 
na nasa kasarian din na pambabae. 

Makikita lamang ang karunungan kapag ipinaha- 
yag ito sa isang paraan. Ang sariling karunungan 
ng Diyos ay nahayag sa paglalang (Kaw 3:19, 20), 
ngunit ito'y sa pamamagitan ng kaniyang Anak. 
(Ihambing ang 1Co 8:6.) Gayundin naman, ang 
puspos-ng-karunungang layunin ng Diyos para sa 
sangkatauhan ay ipinakikita sa pamamagitan ng 
Kaniyang Anak na si Jesu-Kristo at nabubuod sa ka- 
niya. Dahil dito, maaaring sabihin ng apostol na 
“ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng 
Diyos" ay kinakatawanan ni Kristo at na si Kristo Je- 
sus para “sa atin ay naging karunungan mula sa 
Diyos, at katuwiran din at pagpapabanal at pagpa- 
palaya sa pamamagitan ng pantubos.”--1Co 1:24, 
30; ihambing ang 1Co 2:7, 8, Kaw 8:1, 10, 18-21. 

Kung paanong siya ang “bugtong na Anak.” 
Ang pagtawag kay Jesus na “bugtong na Anak” (Ju 
1:14: 3:16, 18; 1Ju 4:9) ay hindi nangangahulugang 
hindi anak ng Diyos ang iba pang mga espiritung 
nilalang, sapagkat tinatawag din silang mga anak. 
(Gen 6:2, 4: Job 1:6; 2:1; 38:4-7) Gayunman, dahil 
siya lamang ang tuwirang nilalang ng kaniyang 
Ama, ang panganay na Anak ay natatangi sa lahat 
ng iba pang mga anak ng Diyos, na pawang nilalang 
o inianak ni Jehova sa pamamagitan ng panganay 
na Anak na iyon. Kaya “ang Salita” ay “bugtong na 
Anak” ni Jehova sa isang partikular na diwa, kung 
paanong si Isaac ay “bugtong na anak” ni Abraham 


JESU-KRISTO 


sa isang partikular na diwa (yamang si Abraham ay 
mayroon nang isang anak ngunit hindi sa asawa 
niya na si Sara).---Heb 11:17, Gen 16:15. 

Kung bakit tinawag na “ang Salita.” Ang 
pangalan (o, marahil, titulo) na “ang Salita” (Ju 1:1) 
ay waring tumutukoy sa tungkuling ginampanan 
ng panganay na Anak ng Diyos nang maanyuan na 
ang iba pang matatalinong nilalang. Isang kaha- 
wig na pananalita ang matatagpuan sa Exodo 4:16, 
kung saan sinabi ni Jehova kay Moises tungkol sa 
kapatid nito na si Aaron: “At magsasalita siya sa ba- 
yan para sa iyo: at mangyayari nga na siya ay ma- 
giging parang bibig sa iyo, at ikaw ay magiging 
parang Diyos sa kaniya.” Bilang tagapagsalita para 
sa punong kinatawan ng Diyos sa lupa, si Aaron ay 
nagsilbing “bibig” para kay Moises. Gayundin ang 
naging gawain ng Salita, o Logos, na naging si Jesu- 
Kristo. Maliwanag na ginamit ni Jehova ang kani- 
yang Anak upang magtawid ng mga impormasyon 
at tagubilin sa iba pang kabilang sa kaniyang pamil- 
ya ng mga espiritung anak, kung paanong ginamit 
niya ang Anak na iyon upang maghatid ng kani- 
yang mensahe sa mga tao sa lupa. Upang ipakita na 
siya ang Salita, o Tagapagsalita, ng Diyos, sinabi ni 
Jesus sa kaniyang mga tagapakinig na Judio: “Ang 
itinuturo ko ay hindi sa akin, kundi sa kaniya na 
nagsugo sa akin. Kung ang sinuman ay nagnanais 
na gawin ang Kaniyang kalooban, makikilala niya 
tungkol sa turo kung ito ay mula sa Diyos o ako ay 
nagsasalita nang mula sa aking sarili. ”--Ju 7:16, 17: 
ihambing ang Ju 12:50, 18:37. 

Tiyak na bago naging tao si Jesus, bilang ang Sa- 
lita, maraming pagkakataon na gumanap siya bi- 
lang Tagapagsalita ni Jehova sa mga tao sa lupa. Ba- 
gaman sa ilang teksto ay tinutukoy si Jehova na 
para bang tuwiran siyang nagsasalita sa mga tao, 
nililinaw naman sa ibang mga teksto na ginawa 
niya iyon sa pamamagitan ng anghelikong kinata- 
wan. (Ihambing ang Exo 3:2-4 sa Gaw 7:30, 35, ga- 
yundin ang Gen 16:7-11, 13; 22:1, 11, 12, 15-18.) 
Makatuwirang isipin na sa karamihan sa gayong 
mga kaso, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng 
Salita. Malamang na gayon ang ginawa niya sa 
Eden, sapagkat sa tatlong pagkakataon na binanggit 
na nagsalita ang Diyos doon, sa dalawa rito ay espe- 
sipikong ipinakikita ng ulat na mayroon Siyang ka- 
sama, na tiyak na ang kaniyang Anak. (Gen 1:26- 
30, 2:16, 17, 3:8-19, 22) Samakatuwid, ang anghel 
na pumatnubay sa Israel sa ilang at na ang tinig ay 
dapat na mahigpit na sundin ng mga Israelita sa- 
pagkat “nasa kaniya ang pangalan ni Jehova,' ay po- 
sibleng ang Anak ng Diyos, ang Salita.---Exo 23:20- 
23, ihambing ang Jos 5:13-15. 

Hindi ito nangangahulugan na ang Salita ang ta- 
nging anghelikong kinatawan na ginamit ni Jehova. 


JESU-KRISTO 


Ipinakikita ng kinasihang mga pananalita sa Gawa 
7:53, Galacia 3:19, at Hebreo 2:2, 3 na ang tipang 
Kautusan ay inihatid kay Moises ng anghelikong 
mga anak ng Diyos na iba pa sa kaniyang Panganay. 
Taglay pa rin ni Jesus ang pangalang “Ang Salita 
ng Diyos" mula nang bumalik siya sa makalangit na 
kaluwalhatian.---Apo 19:13, 16. 


Bakit tinutukoy si Jesus sa ilang salin 
ng Bibliya bilang “Diyos,” samantalang 
sinasabi naman sa iba na siya'y 
“isang diyos”? 


Sa ilang salin ay isinasalin ang Juan 1:1 nang ga- 
nito: “Nang pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay 
kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos.” Ang teks- 
tong Griego ay literal na nagsasabi: “Nang pasimula 
ay ang salita, at ang salita ay tungo sa ang diyos, at 
diyos ang salita.” Dito, ang tagapagsalin ang dapat 
magsuplay ng malalaking titik depende sa hinihi- 
ling ng wikang pinagsasalinan niya ng teksto. Mali- 
wanag na wastong gamitan ng malaking titik ang 
“Diyos” kapag isinasalin ang pariralang “ang diyos,” 
yamang tiyak na tumutukoy iyon sa Diyos na Maka- 
pangyarihan-sa-lahat na kasama ng Salita. Ngunit 
sa ikalawang paglitaw ng salitang “diyos,” maliwa- 
nag na walang saligan upang gamitan iyon ng ma- 
laking titik. 

Ang Bagong Sanlibutang Salin ay kababasahan: 
“Nang pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay kasa- 
ma ng Diyos, at ang Salita ay isang diyos.” Totoo, 
walang balintiyak na pantukoy (indefinite article, 
katumbas ng “isang”) sa orihinal na tekstong Grie- 
go. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi da- 
pat gumamit niyaon sa pagsasalin, sapagkat ang 
Koine, o karaniwang Griego, ay walang balintiyak 
na pantukoy. Kaya naman sa buong Kristiyanong 
Griegong Kasulatan, ang mga tagapagsalin ay kina- 
ilangang gumamit, o hindi gumamit, ng balintiyak 
na pantukoy ayon sa pagkaunawa nila sa kahulugan 
ng teksto. Ang lahat ng saling Ingles ng mga Kasu- 
latang iyon ay daan-daang beses na gumagamit ng 
balintiyak na pantukoy, ngunit ang karamihan ay 
hindi gumagamit nito sa Juan 1:1. Gayunpaman, 
may matibay na dahilan upang gumamit nito sa sa- 
lin ng tekstong iyon. 

Una, dapat pansinin na ipinakikita ng mismong 
teksto na ang Salita ay “kasama ng Diyos,” sa ga- 
yo'y hindi maaaring siya ang Diyos, samakatu- 
wid nga, ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat. 
(Pansinin din ang tal 2, na hindi na sana kailangan 
kung talagang ipinakikita ng tal 1 na ang Salita ay 
ang Diyos.) Bukod diyan, ang salita para sa “diyos” 
(sa Gr., theos') sa ikalawang paglitaw nito sa tala- 


1200 


tang iyon ay walang pamanggit na pantukoy (defi- 
nite article) na “ang” (sa Gr., ho). May kinalaman sa 
bagay na ito, si Ernst Haenchen, sa isang komen- 
taryo sa Ebanghelyo ni Juan (kabanata 1-6), ay 
nagsabi: “Ang [the-os’] at ang [ho the-os'] (diyos, 
tulad-Diyos' at “ang Diyos’) ay hindi iisa sa yugtong 
ito.... Sa katunayan, para sa . . . Ebanghelista, ta- 
nging ang Ama ang ‘Diyos’ ([ho the-0s']: ihambing 
ang 17:3), “ang Anak' ay nakabababa sa kaniya 
(ihambing ang 14:28). Ngunit ipinahihiwatig la- 
mang iyan sa talatang ito sapagkat ang idiniriin 
dito ay ang pagiging malapit nila saisa'tisa.... Sa 
Judio at Kristiyanong monoteismo, maaaring tuku- 
yin ang mga diyos na umiiral na kasama at nasa 
ilalim ng Diyos ngunit naiiba pa sa kaniya. Pinatu- 
tunayan iyan ng Fil 2:6-10. Sa mga talatang iyon, 
inilalarawan ni Pablo ang gayong diyos, na nang 
maglaon ay naging tao sa persona ni Jesu-Kristo ... 
Sa gayon, kapuwa sa Filipos at sa Juan 1:1, hindi ito 
tumutukoy sa kaugnayan sa pagitan ng dalawa na 
iisang persona, kundi sa personal na pagkakaisa ng 
dalawang persona.”---John 1, isinalin ni R. W. Funk, 
1984, p. 109, 110. 

Pagkatapos magbigay ng isang salin sa Ingles ng 
Juan 1:1c na “and divine (nasa kategoryang diyos) 
was the Word,” si Haenchen ay nagsabi pa: “Sa ka- 
song ito, ang pandiwang ‘was’ ([en]) ay nagpapahi- 
watig lamang ng pagiging panaguri. At, alinsunod 
dito, dapat maging mas maingat kapag isinasalin 
ang pangngalang panaguri: ang [the:0s'] ay iba sa 
[ho the-os'] (ang 'tulad-Diyos' ay iba sa 'Diyos'.” 
(p. 110, 111) Bilang pagpapalawak sa puntong ito, 
itinawag-pansin ni Philip B. Harner na ang pag- 
kakaayos ng balarila ng Juan 1:1 ay gumagamit 
ng isang panaguring anarthrous, samakatuwid nga, 
isang pangngalang panaguri na walang pamanggit 
na pantukoy na “ang,” na nauuna sa pandiwa, anu- 
pat ang pagkakaayos na ito ay pangunahin nang tu- 
mutukoy sa isang katangian at nagpapahiwatig na 
“ang logos ay nagtataglay ng kalikasan ng theos.” 
Sinabi pa niya: “Sa palagay ko, sa Juan 1:1, ang pu- 
wersa ng panaguri bilang katangian ay litaw-na- 
litaw anupat ang pangngalan [the-0s'] ay hindi ma- 
ituturing na tiyakan.” (Journal of Biblical Literature, 
1973, p. 85, 87) Palibhasa'y kinikilala rin ng iba 
pang mga tagapagsalin na ang terminong Griego ay 
isang katangian at naglalarawan sa kalikasan ng Sa- 
lita, isinasalin nila ang pariralang iyon bilang: “ang 
Salita ay tulad-Diyos.”--AT” Sd, ihambing ang Mo, 
tingnan ang apendise ng Rbi8, p. 1579. 

Malinaw na ipinakikita sa buong Hebreong Kasu- 
latan na iisa lamang ang Diyos na Makapangyari- 
han-sa-lahat, ang Maylalang ng lahat ng bagay at 
ang Kataas-taasan, na ang pangalan ay Jehova. 
(Gen 17:1: Isa 45:18; Aw 83:18) Kaya naman masa- 
sabi ni Moises sa bansang Israel: “Si Jehova na ating 


1201 


Diyos ay iisang Jehova. At iibigin mo si Jehova na 
iyong Diyos nang iyong buong puso at nang iyong 
buong kaluluwa at nang iyong buong lakas.” (Deu 6: 
4, 5) Hindi sinasalungat ng Kristiyanong Griegong 
Kasulatan ang turong ito na libu-libong taon nang 
tinatanggap at pinaniniwalaan ng mga lingkod ng 
Diyos, kundi sa halip ay sinusuportahan pa nga 
iyon. (Mar 12:29: Ro 3:29, 30, 1Co 8:6, Efe 4:4-6, 1Ti 
2:5) Si Jesu-Kristo mismo ang nagsabi, “Ang Ama 
ay mas dakila kaysa sa akin” at tinukoy niya ang 
Ama bilang kaniyang Diyos, “ang tanging tunay na 
Diyos.” (Ju 14:28, 17:3: 20:17; Mar 15:34, Apo 1:1; 
3:12) Sa maraming pagkakataon, sinabi ni Jesus na 
siya'y nakabababa at nagpapasakop sa kaniyang 
Ama. (Mat 4:9, 10: 20:23, Luc 22:41, 42; Ju 5:19: 
8:42; 13:16) Kahit noong nakaakyat na siya sa langit, 
gayong larawan pa rin ang inihaharap ng kaniyang 
mga apostol.--1Co 11:3, 15:20, 24-28, 1Pe 1:3, 1Ju 
2:1: 4:9, 10. 

Ang mga katotohanang ito ay matibay na sumu- 
suporta sa salin na gaya ng “ang Salita ay isang 
diyos” sa Juan 1:1. Ang nakatataas na posisyon 
ng Salita sa gitna ng mga nilalang ng Diyos bi- 
lang ang Panganay, ang isa na sa pamamagitan ni- 
ya'y nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay, at bi- 
lang ang Tagapagsalita ng Diyos, ay nagbibigay 
ng tunay na saligan upang tawagin siyang “isang 
diyos” o isa na makapangyarihan. Patiunang sinabi 
ng Mesiyanikong hula sa Isaias 9:6 na tatawagin 
siyang “Makapangyarihang Diyos,” bagaman hindi 
Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat, at na siya ang 
magiging “Walang-hanggang Ama” ng lahat niya- 
ong magkakapribilehiyong mabuhay bilang kani- 
yang mga sakop. Ang sigasig ng kaniya mismong 
Ama, si “Jehova ng mga hukbo,” ang magsasagawa 
nito. (Isa 9:7) Kung ang Kalaban ng Diyos, si Sata- 
nas na Diyablo, ay tinatawag na “diyos” (2Co 4:4) 
dahil nagpupuno siya sa mga tao at mga demonyo 
(1Ju 5:19; Luc 11:14-18), tiyak na lalong higit na ma- 
katuwiran at wasto na ang panganay na Anak ng 
Diyos ay tawaging “isang diyos,” o “ang bugtong na 
diyos” gaya ng tawag sa kaniya sa pinakamapana- 
naligang mga manuskrito ng Juan 1:18. 

Nang paratangan siya ng mga mananalansang na 
'ginagawa niyang diyos ang kaniyang sarili, tumu- 
gon si Jesus: “Hindi ba nakasulat sa inyong Kautu- 
san, “Ako ay nagsabi: “Kayo ay mga diyos”'? Kung 
tinawag niya na “mga diyos' yaong mga laban sa ka- 
nila ay dumating ang salita ng Diyos, at gayunma'y 
hindi mapawawalang-bisa ang Kasulatan, sinasabi 
ba ninyo sa akin na pinabanal ng Ama at isinugo sa 
sanlibutan, “Namumusong ka, sapagkat sinabi ko, 
Ako ang Anak ng Diyos?” (Ju 10:31-37) Dito ay su- 
mipi si Jesus mula sa Awit 82, kung saan ang mga 
taong hukom, na hinatulan ng Diyos dahil sa hindi 
paglalapat ng katarungan, ay tinatawag na “mga 


JESU-KRISTO 


diyos.” (Aw 82:1, 2, 6, 7) Sa gayon, ipinakita ni Je- 
sus na hindi makatuwirang paratangan siya ng pa- 
mumusong dahil sinabi niyang siya ay, hindi ang 
Diyos, kundi ang Anak ng Diyos. 

Bumangon ang paratang na ito ng pamumusong 
dahil sa sinabi ni Jesus: “Ako at ang Ama ay iisa.” 
(Ju 10:30) Hindi ito nangangahulugan na inangkin 
ni Jesus na siya ang Ama o ang Diyos, at makikita 
natin ito sa tugon ni Jesus, na naisaalang-alang na 
natin nang bahagya. Ang pagiging iisa na binang- 
git ni Jesus ay dapat unawain kasuwato ng konteks- 
to ng kaniyang sinabi. Ang tinutukoy niya noon ay 
ang kaniyang mga gawa at ang pangangalaga niya 
sa “mga tupa” na susunod sa kaniya. Ipinakita ng 
kaniyang mga gawa, gayundin ng kaniyang mga 
salita, na may umiiral na pagkakaisa, hindi kawalan 
ng pagkakaisa at di-pagkakasuwato, sa pagitan niya 
at ng kaniyang Ama, isang punto na idiniin pa niya 
sa kaniyang tugon. (Ju 10:25, 26, 37, 38; ihambing 
ang Ju 4:34, 5:30, 6:38-40, 8:16-18.) May kinalaman 
sa kaniyang “mga tupa,” siya at ang kaniyang Ama 
ay nagkakaisa rin sa kanilang pagsasanggalang sa 
gayong mga tulad-tupa at sa pag-akay sa mga ito 
tungo sa buhay na walang hanggan. (Ju 10:27-29, 
ihambing ang Eze 34:23, 24.) Ipinakikita ng panala- 
ngin ni Jesus para sa pagkakaisa ng lahat ng kani- 
yang mga alagad, kasama na yaong magiging mga 
alagad sa hinaharap, na ang pagiging iisa, o pagka- 
kaisa, ni Jesus at ng kaniyang Ama ay hindi pagi- 
ging iisa sa persona kundi sa layunin at pagkilos. Sa 
ganitong paraan, ang lahat ng mga alagad ni Jesus 
ay "magiging isa, kung paanong siya at ang kani- 
yang Ama ay iisa.---Ju 17:20-23. 

Kasuwato nito, bilang tugon sa isang tanong ni 
Tomas ay sinabi ni Jesus: “Kung nakilala ninyo ako, 
nakilala rin sana ninyo ang aking Ama: mula sa 
sandaling ito ay kilala ninyo siya at nakita na ninyo 
siya,” at, bilang sagot naman sa tanong ni Felipe, 
idinagdag ni Jesus: “Siya na nakakita sa akin ay na- 
kakita rin sa Ama.” (Ju 14:5-9) Muli, ipinakikita ng 
kasunod na paliwanag ni Jesus na ito'y sa dahilang 
tapat niyang kinatawanan ang kaniyang Ama, sina- 
lita ang mga salita ng Ama, at ginawa ang mga 
gawa ng Ama. (Ju 14:10, 11, ihambing ang Ju 12:28, 
44-49.) Ito rin ang pagkakataon, noong gabi bago 
siya mamatay, nang sabihin ni Jesus sa mismong 
mga alagad na iyon: “Ang Ama ay mas dakila kay- 
sa sa akin.”--Ju 14:28. 

Makatutulong din ang iba pang mga halimbawa 
sa Kasulatan upang maunawaan natin kung paano 
'makikita ng mga alagad ang Ama sa katauhan ni 
Jesus. Noong minsan ay sinabi ni Jacob kay Esau: 
“Nakita ko ang iyong mukha na para bang nakikita 
ang mukha ng Diyos sapagkat tinanggap mo ako 
nang may kaluguran.” Sinabi ito ni Jacob sapagkat 


JESU-KRISTO 


ang naging reaksiyon ni Esau ay kaayon ng kani- 
yang panalangin sa Diyos. (Gen 33:9-11, 32:9-12) 
Nang maunawaan ni Job ang mga bagay-bagay ma- 
tapos siyang pagtatanungin ng Diyos mula sa buha- 
wi, sinabi ni Job: “Sa sabi-sabi ay nakarinig ako ng 
tungkol sa iyo, ngunit ngayon ay nakikita ka nga ng 
aking mata.” (Job 38:1, 42:5, tingnan din ang Huk 
13:21, 22.) Naliwanagan ang ‘mga mata ng kaniyang 
puso.” (Ihambing ang Efe 1:18.) Ang sinabi ni Jesus 
tungkol sa pagkakita sa Ama ay dapat unawain sa 
makasagisag at hindi sa literal na paraan, maliwa- 
nag itong makikita sa sariling pananalita ni Jesus sa 
Juan 6:45 at gayundin sa isinulat ni Juan mahabang 
panahon na ang lumipas pagkamatay ni Jesus: “Wa- 
lang taong nakakita sa Diyos kailanman, ang bug- 
tong na diyos na nasa dakong dibdib ng Ama ang 
siyang nakapagpaliwanag tungkol sa kaniya.”--Ju 
1:18; 1Ju 4:12. 


Ano ang ibig sabihin ni Tomas 
nang sabihin niya kay Jesus, 
“Panginoon ko at Diyos ko”? 


Noong magpakita si Jesus kay Tomas at sa iba 
pang mga apostol, na pumawi sa mga pag-aalinla- 
ngan ni Tomas tungkol sa pagkabuhay-muli ni Je- 
sus, ang nakumbinsing si Tomas ay bumulalas kay 
Jesus: “Panginoon ko at Diyos ko! [sa literal, “Ang 
Panginoon ko at ang Diyos (ho Theos’) ko!"].” (Ju 
20:24-29) Ipinapalagay ng ilang iskolar na isa itong 
bulalas ng matinding pagkamangha na sinabi kay 
Jesus ngunit sa aktuwal ay patungkol sa Diyos, na 
kaniyang Ama. Gayunman, inaangkin ng iba na ba- 
tay sa orihinal na Griego, ang mga salitang iyon ay 
dapat ituring na patungkol kay Jesus. Kahit totoo pa 
ito, ang pananalitang “Panginoon ko at Diyos ko” ay 
dapat pa ring maging kaayon ng iba pang bahagi ng 
kinasihang Kasulatan. Yamang ipinakikita ng ulat 
na bago nito ay nagpadala si Jesus sa kaniyang mga 
alagad ng mensaheng, “Aakyat ako sa aking Ama at 
inyong Ama at sa aking Diyos at inyong Diyos,” wa- 
lang dahilan upang maniwala na iniisip ni Tomas na 
si Jesus ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat. 
(Ju 20:17) Si Juan mismo, matapos isalaysay ang 
pagtatagpo ni Tomas at ng binuhay-muling si Jesus, 
ay nagsabi tungkol dito at sa katulad na mga ulat: 
“Ngunit ang mga ito ay isinulat upang maniwala 
kayo na si Jesus ang Kristo na Anak ng Diyos, 
at upang dahil sa paniniwala ay magkaroon kayo 
ng buhay sa pamamagitan ng kaniyang pangalan.” 
—Ju 20:30, 31. 

Sa gayon, maaaring tinukoy ni Tomas si Jesus bi- 
lang “Diyos ko” sa diwa na si Jesus ay “isang diyos" 
bagaman hindi ang Diyos na Makapangyarihan-sa- 
lahat, hindi “ang tanging tunay na Diyos,” na mada- 


1202 


las marinig noon ni Tomas na dinadalanginan ni Je- 
sus. (Ju 17:1-3) O maaaring tinukoy niya si Jesus 
bilang “Diyos ko” sa pananalitang katulad ng gina- 
mit noon ng kaniyang mga ninuno, na nakaulat sa 
Hebreong Kasulatan at pamilyar kay Tomas. Sa iba't 
ibang pagkakataon, kapag may mga indibiduwal na 
dinadalaw o kinakausap ng isang anghelikong men- 
sahero ni Jehova, ang mga indibiduwal na iyon, 
o kung minsa'y ang manunulat ng Bibliya na nag- 
tala ng ulat, ay tumutugon o tumutukoy sa angheli- 
kong mensaherong iyon na para bang iyon mismo 
ang Diyos na Jehova. (Ihambing ang Gen 16:7-11, 
13; 18:1-5, 22-33, 32:24-30, Huk 6:11-15, 13:20-22.) 
Ito ay sa dahilang ang anghelikong mensahero ay 
gumaganap bilang kinatawan ni Jehova at nagsasa- 
lita sa pangalan Niya, anupat marahil ay gumaga- 
mit ng unang panauhang isahang panghalip at nag- 
sasabi pa nga, “Ako ang tunay na Diyos.” (Gen 
31:11-13, Huk 2:1-5) Kaya naman maaaring sa ga- 
nitong diwa tinukoy ni Tomas si Jesus bilang “Diyos 
ko,” anupat kinikilala o ipinahahayag si Jesus bilang 
ang kinatawan at tagapagsalita ng tunay na Diyos. 
Anuman ang naging kalagayan, tiyak na hindi sina- 
salungat ng sinabi ni Tomas ang malinaw na pana- 
nalitang narinig niya mismo kay Jesus: “Ang Ama 
ay mas dakila kaysa sa akin. ”--Ju 14:28. 

Ang Kaniyang Kapanganakan sa Lupa. Bago 
pa ipanganak si Jesus sa lupa, mayroon nang mga 
anghel na nagtungo sa planetang ito at nagpakita sa 
anyong tao, anupat lumilitaw na gumamit ng mga 
katawang laman na angkop sa pagkakataon, pagka- 
tapos ay hinubad ang mga iyon nang magampanan 
na nila ang gayong mga atas. (Gen 19:1-3, Huk 
6:20-22: 13:15-20) Kaya naman nanatili silang mga 
espiritung nilalang, anupat pansamantala lamang 
na gumamit ng pisikal na katawan. Gayunman, hin- 
di ganito ang kaso noong pumarito sa lupa ang 
Anak ng Diyos upang maging ang taong si Jesus. 
Sinasabi ng Juan 1:14 na “ang Salita ay naging la- 
man at tumahan sa gitna natin.” Dahil dito, maaari 
niyang tawagin ang kaniyang sarili na “Anak ng 
tao.” (Ju 1:51, 3:14, 15) Itinatawag-pansin ng ilan 
ang pananalitang “tumahan [sa literal, “nagtolda”] 
sa gitna natin” at sinasabi nila na ipinakikita nito na 
si Jesus ay hindi naging tunay na tao, kundi nagka- 
tawang-tao lamang. Gayunman, ang apostol na si 
Pedro ay gumamit ng katulad na pananalita tungkol 
sa kaniyang sarili, at maliwanag na hindi nagkata- 
wang-tao lamang si Pedro.---2Pe 1:13, 14. 

Sinasabi ng kinasihang Rekord: “Ngunit ang kapa- 
nganakan ni Jesu-Kristo ay sa ganitong paraan. No- 
ong panahon na ang kaniyang inang si Maria ay 
ipinangakong mapangasawa ni Jose, siya ay nasum- 
pungang nagdadalang-tao sa pamamagitan ng ba- 
nal na espiritu bago sila nagsama.” (Mat 1:18) Bago 
nito, sinabihan ng anghelikong mensahero ni Jeho- 


1203 


va ang birheng si Maria na ito'y maglilihi sa bahay- 
bata nito” bilang resulta ng pagdating kay Maria ng 
banal na espiritu ng Diyos at ng paglilim sa kaniya 
ng Kaniyang kapangyarihan. (Luc 1:30, 31, 34, 35) 
Ang batang isinilang ay ang mismong persona pa 
rin na tumahan sa langit bilang ang Salita, pero ak- 
tuwal na anak din ni Maria at samakatuwid ay isang 
tunay na inapo ng mga ninuno ni Maria na sina Ab- 
raham, Isaac, Jacob, Juda, at Haring David at lehiti- 
mong tagapagmana ng mga pangakong binitiwan 
ng Diyos sa kanila. (Gen 22:15-18: 26:24: 28:10-14: 
49:10, 2Sa 7:8, 11-16, Luc 3:23-34, tingnan ang TA- 
LAANGKANAN NI JESU-KRISTO.) Dahil dito, malamang 
na ang batang isinilang ay kahawig ng kaniyang 
inang Judio sa ilang pisikal na katangian. 

Si Maria ay inapo ng makasalanang si Adan, sa- 
makatuwid, siya rin ay di-sakdal at makasalanan. 
Kaya naman may mga nagtatanong kung paano 
maaaring maging sakdal at malaya sa kasalanan 
ang pisikal na katawan ni Jesus, na “panganay” ni 
Maria. (Luc 2:7) Bagaman marami nang natutuhan 
ang makabagong mga geneticist tungkol sa mga ba- 
tas ng pagmamana at tungkol sa mga katangiang 
dominant at recessive, wala pa silang karanasan na 
alamin ang mga resulta ng pagsasanib ng kasakda- 
lan at ng di-kasakdalan, gaya noong ipaglihi si Je- 
sus. Anuman ang naging kalagayan, tiniyak ng 
pagkilos ng banal na espiritu ng Diyos noong pagka- 
kataong iyon na magtatagumpay ang layunin ng 
Diyos. Gaya ng ipinaliwanag ng anghel na si Gabriel 
kay Maria, nililiman si Maria ng “kapangyarihan ng 
Kataas-taasan” anupat ang ipinanganak ay banal, 
Anak ng Diyos. Sa diwa, ang banal na espiritu ng 
Diyos ay naglagay ng isang pananggalang na ha- 
rang upang walang di-kasakdalan o nakapipinsa- 
lang puwersa ang makasira, o makadungis, sa lu- 
malaking binhi, mula sa paglilihi.--Luc 1:35. 

Yamang ang banal na espiritu ng Diyos ang nag- 
paging-posible sa kapanganakang iyon, ang buhay 
ni Jesus bilang tao ay nagmula sa kaniyang maka- 
langit na Ama, hindi sa kaninumang lalaki, tulad ng 
kaniyang ama-amahang si Jose. (Mat 2:13-15, Luc 
3:23) Gaya ng sinasabi sa Hebreo 10:5, ang Diyos na 
Jehova ang ‘naghanda ng katawan para sa kani- 
ya, at si Jesus, mula nang ipaglihi siya, ay tunay 
na “walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan.” 
--Heb 7:26, ihambing ang Ju 8:46; 1Pe 2:21, 22. 

Samakatuwid, tiyak na ang Mesiyanikong hula sa 
Isaias 52:14, na bumabanggit ng “pagkasira kung 
tungkol sa kaniyang kaanyuan,” ay kumakapit kay 
Jesus na Mesiyas tanging sa makasagisag na para- 
an. (Ihambing ang tal 7 sa kabanata ring iyon.) Ba- 
gaman sakdal ang kaniyang pisikal na anyo, na- 
ging nakapandidiri si Jesu-Kristo sa paningin ng 
mapagpaimbabaw na mga mananalansang dahil 


JESU-KRISTO 


sa mensahe ng katotohanan at katuwiran na bu- 
ong-tapang niyang ipinahayag, anupat sinabi nilang 
siya'y isang ahente ni Beelzebub, isang taong inaa- 
lihan ng demonyo, isang mapamusong na impostor. 
(Mat 12:24, 27:39-43, Ju 8:48, 15:17-25) Sa katulad 
na paraan, dahil sa mensaheng ipinahayag ng mga 
alagad ni Jesus, sila'y naging “mabangong amoy" 
ng buhay sa mga taong tumatanggap, ngunit isang 
amoy ng kamatayan naman sa mga tumatanggi sa 
kanilang mensahe.---2Co 2:14-16. 

Panahon ng Kapanganakan, Haba ng Minis- 
teryo. Maliwanag na si Jesus ay ipinanganak no- 
ong buwan ng Etanim (Setyembre-Oktubre) ng ta- 
Ong 2 B.C.E., binautismuhan sa gayunding panahon 
noong 29 C.E., at namatay nang mga 3:00 n.h. no- 
ong Biyernes, ika-14 na araw ng tagsibol na buwan 
ng Nisan (Marso-Abril), 33 C.E. Ang saligan para sa 
mga petsang ito ay gaya ng sumusunod: 

Isinilang si Jesus mga anim na buwan matapos 
ipanganak ang kaniyang kamag-anak na si Juan 
(na Tagapagbautismo), noong panahon ng pamama- 
hala ng Romanong si Emperador Cesar Augusto 
(31 B.C.E.-14 C.E.) at ng pagkagobernador ni Quiri- 
nio sa Sirya (tingnan ang PAGPAPAREHISTRO, PAGRERE- 
HISTRO para sa posibleng mga petsa ng pamamahala 
ni Quirinio), at noong pagtatapos ng paghahari ni 
Herodes na Dakila sa Judea.--Mat 2:1, 13, 20-22, 
Luc 1:24-31, 36: 2:1, 2, 7. 

Ang kaugnayan ng kaniyang kapanganakan 
sa kamatayan ni Herodes. Bagaman pinagtata- 
lunan ang petsa ng kamatayan ni Herodes, may 
mga ebidensiya na naganap ito noong 1 B.C.E. 
(Tingnan ang HERoDEs Blg. 1 [Petsa ng Kaniyang 
Kamatayan], KRONOLOHIYA [Mga eklipseng lunar.) 
May ilang pangyayari sa pagitan ng panahon ng ka- 
panganakan ni Jesus at ng kamatayan ni Herodes. 
Kabilang sa mga ito ang pagtuli kay Jesus noong 
ikawalong araw (Luc 2:21); ang pagdadala sa kani- 
ya sa templo sa Jerusalem 40 araw pagkapanganak 
sa kaniya (Luc 2:22, 23, Lev 12:1-4, 8); ang pagla- 
lakbay ng mga astrologo “mula sa mga silanganing 
bahagi” patungo sa Betlehem (nang panahong iyon 
ay wala na si Jesus sa sabsaban kundi nasa bahay 
na--Mat 2:1-11, ihambing ang Luc 2:7, 15, 16): ang 
pagtakas nina Jose at Maria patungong Ehipto kasa- 
ma ang bata (Mat 2:13-15), na sinundan ng pagka- 
tanto ni Herodes na hindi sinunod ng mga astrolo- 
go ang kaniyang mga tagubilin, at ang kasunod nito 
na pagpatay sa lahat ng batang lalaki sa Betlehem 
at sa mga distrito nito na hindi lalampas sa edad na 
dalawang taon (nagpapahiwatig na hindi na ba- 
gong-silang na sanggol si Jesus noon). (Mat 2:16- 
18) Kung ipinanganak si Jesus noong taglagas ng 
2 B.C.E., may sapat na panahon upang maganap 
ang mga pangyayaring ito sa pagitan ng kaniyang 


JESU-KRISTO 


kapanganakan at ng kamatayan ni Herodes, na ma- 
lamang ay noong 1 B.C.E. Gayunman, may iba 
pang dahilan na nagpapakitang ipinanganak si Je- 
sus noong 2 B.C.E. 

Ang kaugnayan nito sa ministeryo ni Juan. 
Ang karagdagang saligan para sa mga petsang ibi- 
nigay sa pasimula ng seksiyong ito ay matatagpuan 
sa Lucas 3:1-3, na nagpapakitang sinimulan ni Juan 
na Tagapagbautismo ang kaniyang pangangaral at 
pagbabautismo noong “ikalabinlimang taon ng pag- 
hahari ni Tiberio Cesar.” Ang ika-15 tadng iyon ay 
mula noong huling kalahatian ng 28 C.E. hanggang 
noong Agosto o Setyembre ng 29 C.E. (Tingnan ang 
TIBERIO.) Noong panahon ng ministeryo ni Juan, 
si Jesus ay pumaroon sa kaniya at nagpabautis- 
mo. Pagkatapos nito, nang pasimulan naman ni Je- 
sus ang kaniyang ministeryo, siya noon ay “mga 
tatlumpung taong gulang.” (Luc 3:21-23) Sa edad 
na 30, na edad ni David nang ito'y maging hari, si 
Jesus ay hindi na sakop ng kaniyang mga magulang 
na ta0.---2Sa 5:4, 5: ihambing ang Luc 2:51. 

Ayon sa Bilang 4:1-3, 22, 23, 29, 30, ang mga pu- 
mapasok sa paglilingkod sa santuwaryo sa ilalim ng 
tipang Kautusan ay “mula tatlumpung taong gulang 
pataas.” Makatuwirang isipin na si Juan na Tagapag- 
bautismo, na isang Levita at anak ng isang saserdo- 
te, ay nagsimulang magministeryo sa gayunding 
edad, hindi sa templo, kundi sa pantanging atas na 
itinakda ni Jehova para sa kaniya. (Luc 1:1-17, 67, 
76-79) Ang espesipikong pagbanggit (dalawang be- 
ses) sa agwat ng mga edad nina Juan at Jesus at 
ang pagkakatugma ng mga pagpapakita at mga 
mensahe ng anghel ni Jehova nang ipatalastas nito 
ang mga kapanganakan ng dalawang anak na lala- 
king ito (Luc 1) ay nagbibigay ng sapat na saligan 
upang maniwalang magkahawig ang talaorasan ng 
kanilang mga ministeryo, samakatuwid nga, na ang 
pasimula ng ministeryo ni Juan (bilang ang taga- 
pagpauna ni Jesus) ay sinundan ng pasimula ng mi- 
nisteryo ni Jesus pagkaraan ng mga anim na bu- 
wan. 

Salig sa bagay na ito, ang kapanganakan ni Juan 
ay naganap 30 taon bago niya sinimulan ang kani- 
yang ministeryo noong ika-15 taon ni Tiberio, sa- 
makatuwid ay sa pagitan ng huling kalahatian ng 
3 B.C.E. at ng Agosto o Setyembre ng 2 B.C.E., na 
sinundan naman ng kapanganakan ni Jesus pagka- 
raan ng mga anim na buwan. 

Katibayan para sa tatlo-at-kalahating-taong 
ministeryo. Sa pamamagitan ng natitirang kati- 
bayan batay sa kronolohiya, isang mas tiyak na 
konklusyon ang maaari nating mabuo. Ang katiba- 
yang ito ay may kinalaman sa haba ng ministeryo 
ni Jesus at sa panahon ng kaniyang kamatayan. Ipi- 
nakikita sa hula ng Daniel 9:24-27 (tinalakay nang 


1204 


lubusan sa artikulong PITUMPUNG SANLINGGO) na ang 
Mesiyas ay lilitaw sa pasimula ng ika-70 “sanlinggo” 
ng mga taon (Dan 9:25) at ang kaniyang sakripis- 
yong kamatayan naman ay magaganap sa kalagit- 
naan o “sa kalahati” ng huling sanlinggo, sa gayon 
ay winawakasan ang bisa ng mga hain at mga han- 
dog na kaloob sa ilalim ng tipang Kautusan. (Dan 9: 
26, 27: ihambing ang Heb 9:9-14: 10:1-10.) Manga- 
ngahulugan ito na ang haba ng ministeryo ni Jesu- 
Kristo ay tatlo at kalahating taon (kalahati ng isang 
“sanlinggo” ng pitong taon). 

Upang masabi na tumagal nang tatlo at kalaha- 
ting taon ang ministeryo ni Jesus, anupat nagwakas 
sa kaniyang kamatayan sa panahon ng Paskuwa, 
dapat na may apat na Paskuwa sa loob ng yugtong 
iyon. Ang katibayan para sa apat na Paskuwang 
iyon ay matatagpuan sa Juan 2:13, 5:1; 6:4: at 13:1. 
Hindi espesipikong binabanggit sa Juan 5:1 ang Pas- 
kuwa, anupat tinukoy lamang doon ang isang “ka- 
pistahan [“ang kapistahan,” ayon sa ilang sinaunang 
manuskrito] ng mga Judio.” Gayunman, may ma- 
buting dahilan upang ipalagay na tumutukoy ito sa 
Paskuwa sa halip na sa iba pang taunang kapista- 
han. 

Mas maaga rito, sa Juan 4:35, binabanggit na si- 
nabi ni Jesus na “mayroon pang apat na buwan bago 
dumating ang pag-aani.” Ang kapanahunan ng pag- 
aani, partikular na ang pag-aani ng sebada, ay nag- 
sisimula sa panahon ng Paskuwa (Nisan 14). Sa- 
makatuwid, sinabi ni Jesus ang pananalitang iyon 
apat na buwan bago ang panahong iyon o humigit- 
kumulang noong buwan ng Kislev (Nobyembre-Dis- 
yembre). Ang Kapistahan ng Pag-aalay, na pinasi- 
mulang ipagdiwang pagkaraan ng pagkatapon, ay 
ginaganap sa buwan ng Kislev ngunit hindi ito isa 
sa mga pangunahing kapistahan na dapat daluhan 
sa Jerusalem. (Exo 23:14-17, Lev 23:4-44) Ipinagdi- 
riwang ito sa buong lupain sa maraming sinagoga, 
ayon sa tradisyong Judio. (Tingnan ang KAPISTAHAN 
NG PAG-AALAY.) Nang maglaon, sa Juan 10:22, espe- 
sipikong binabanggit na dumalo si Jesus sa gayong 
Kapistahan ng Pag-aalay sa Jerusalem, gayunman, 
lumilitaw na naroroon na siya sa kapaligirang iyon 
mula pa noong mas naunang Kapistahan ng mga 
Kubol, sa gayo'y hindi siya dumayo roon para la- 
mang sa layuning iyon. Naiiba naman dito, malinaw 
na ipinahihiwatig sa Juan 5:1 na ang partikular na 
“kapistahan ng mga Judio” ang dahilan kung bakit 
lumisan si Jesus sa Galilea (Ju 4:54) at nagtungo sa 
Jerusalem. 

Ang tanging iba pang kapistahan sa pagitan ng 
Kislev at ng panahon ng Paskuwa ay ang Purim, na 
idinaraos sa buwan ng Adar (Pebrero-Marso), mga 
isang buwan bago ang Paskuwa. Ngunit ang Kapis- 
tahan ng Purim, na pinasimulang idaos pagkaraan 


1205 


ng pagkatapon, ay ipinagdiriwang din sa buong lu- 
pain sa mga tahanan at mga sinagoga. (Tingnan 
ang PURIM.) Kaya malamang na ang “kapistahan ng 
mga Judio" na tinukoy sa Juan 5:1 ay ang Paskuwa, 
anupat ang pagdalo noon ni Jesus sa Jerusalem ay 
kaayon ng kautusan ng Diyos sa Israel. Totoo na 
pagkatapos nito, iilang pangyayari lamang ang ini- 
ulat ni Juan bago niya muling binanggit ang Pas- 
kuwa (Ju 6:4), ngunit ipinakikita ng pagsusuri sa 
tsart ng Tampok na mga Pangyayari sa Buhay ni Je- 
sus sa Lupa na talagang napakaikli ng pagtalakay ni 
Juan sa maagang bahagi ng ministeryo ni Jesus, 
anupat hindi iniulat ang maraming pangyayari na 
inilahad na ng tatlong iba pang ebanghelista. Sa ka- 
tunayan, ang napakaraming gawain ni Jesus na iti- 
nala ng iba pang mga ebanghelista (sina Mateo, 
Marcos, at Lucas) ay sumusuporta sa konklusyon na 
talagang may isa pang taunang Paskuwa sa pagitan 
ng mga ulat sa Juan 2:13 at 6:4. 

Ang panahon ng kaniyang kamatayan. Na- 
ganap ang kamatayan ni Jesu-Kristo sa pana- 
hon ng tagsibol, noong Araw ng Paskuwa, Nisan 
(o Abib) 14, ayon sa kalendaryong Judio. (Mat 26:2, 
Ju 18:1-3, Exo 12:1-6, 13:4) Nang taong iyon, ang 
Paskuwa ay tumapat sa ikaanim na araw ng san- 
linggo (tinutuos ng mga Judio bilang mula Huwebes 
paglubog ng araw hanggang Biyernes paglubog ng 
araw). Maliwanag itong makikita sa Juan 19:31, na 
nagsasabing ang sumunod na araw ay isang “daki- 
lang” sabbath. Ang araw pagkaraan ng Paskuwa ay 
laging isang sabbath, anumang araw iyon ng san- 
linggo. (Lev 23:5-7) Ngunit kapag ang pantanging 
Sabbath na ito ay tumapat sa regular na Sabbath 
(ang ikapitong araw ng sanlinggo), iyon ay nagiging 
“dakila.” Kaya ang kamatayan ni Jesus ay naga- 
nap noong Biyernes, Nisan 14, mga 3:00 n.h.---Luc 
23:44-46. 

Sumaryo ng katibayan. Bilang sumaryo, ya- 
mang si Jesus ay namatay sa tagsibol na buwan ng 
Nisan, ang kaniyang ministeryo, na nagsimula tatlo 
at kalahating taon bago nito ayon sa Daniel 9:24-27, 
ay tiyak na nagsimula sa panahon ng taglagas, 
humigit-kumulang noong buwan ng Etanim (Set- 
yembre-Oktubre). Kung gayon, tiyak na ang minis- 
teryo ni Juan (na pinasimulan noong ika-15 taon 
ni Tiberio) ay nagsimula noong tagsibol ng tadng 
29 C.E. Samakatuwid, ang kapanganakan ni Juan ay 
papatak sa tagsibol ng taong 2 B.C.E., ang kapanga- 
nakan naman ni Jesus ay pagkaraan ng mga anim 
na buwan noong taglagas ng 2 B.C.E., ang kaniyang 
ministeryo ay nagsimula pagkaraan ng mga 30 taon 
noong taglagas ng 29 C.E., at ang kaniyang kama- 
tayan ay noong taong 33 C.E. (Nisan 14 sa panahon 
ng tagsibol, gaya ng nabanggit na). 


JESU-KRISTO 


Walang saligan na ipinanganak siya sa pana- 
hon ng taglamig. Samakatuwid, ang popular na 
petsang Disyembre 25 ay walang saligan sa Kasula- 
tan bilang araw ng kapanganakan ni Jesus. Gaya ng 
ipinakikita ng maraming reperensiyang akda, nag- 
mula ito sa isang paganong kapistahan. May kinala- 
man sa pinagmulan ng pagdiriwang ng araw ng 
Disyembre 25, ang Jesuitang iskolar na si Urbanus 
Holzmeister ay sumulat: 

“Sa ngayon ay karaniwan nang tinatanggap na 
ang okasyong ipinagdiriwang sa araw ng Disyem- 
bre 25 ay ang kapistahan na ipinagdiriwang noon 
ng mga pagano sa araw na iyon. May-katumpakang 
sinabi ni Petavius [Jesuitang iskolar na Pranses, 
1583-1652] na ang Disyembre 25 ay ipinagdiriwang 
noon bilang “ang kaarawan ng di-malupig na araw." 

“Ang mga nagpapatotoo sa kapistahang ito ay: 
(a) Ang Calendar ni Furius Dionysius Filocalus, bi- 
nuo noong taong 354 [C.E.], kung saan sinasabi: 
'Disyembre 25, ang K(aarawan) ng di-malupig (na 
Araw). (b) Ang kalendaryo ng astrologong si An- 
tiochus (binuo noong mga 200 [C.E.]): ‘Buwan ng 
Disyembre...2b5b... Ang kaarawan ng Araw; hu- 
mahaba ang liwanag ng araw.’ (c) Si Cesar Julian 
[Julian na Apostata, emperador noong 361-363 C.E.] 
na nagrekomenda ng mga palaro na ipinagdiriwang 
sa pagtatapos ng taon bilang parangal sa araw, na 
tinatawag na 'ang di-malupig na araw." "---Chronol- 
ogia vitae Christi (Chronology of the Life of Christ), 
Pontificium Institutum Biblicum, Roma, 1933, p. 46. 

Marahil ang pinakamaliwanag na katibayan na 
hindi tumpak ang petsang Disyembre 25 ay ang bi- 
nanggit sa Kasulatan na may mga pastol sa parang 
na nag-aalaga ng kanilang mga kawan noong gabi 
ng kapanganakan ni Jesus. (Luc 2:8, 12) Pagsapit pa 
lamang ng taglagas na buwan ng Bul (Oktubre- 
Nobyembre) ay nagsisimula na ang tag-ulan (Deu 
11:14), at isinisilong ang mga kawan kapag gumabi 
na. Ang sumunod na buwan, ang Kislev (na ikasi- 
yam na buwan ng kalendaryong Judio, Nobyembre- 
Disyembre), ay isang buwan na maginaw at maulan 
(Jer 36:22: Ezr 10:9, 13), at ang Tebet naman (Dis- 
yembre-Enero) ang siyang pinakamalamig na bu- 
wan ng taon, anupat paminsan-minsan ay umuulan 
ng niyebe sa matataas na lugar. Samakatuwid, ang 
pagbabantay noon ng mga pastol sa parang sa gabi 
ay kaayon ng katibayan na ipinanganak si Jesus sa 
buwan ng Etanim noong maagang bahagi ng tagla- 
gas.--Tingnan ang But, KISLEV. 

Bilang karagdagang ebidensiya na hindi ipina- 
nganak si Jesus sa buwan ng Disyembre, malayong 
mangyari na pipiliin ng Romanong emperador ang 
gayong malamig at maulang buwan upang utusan 
ang kaniyang mga sakop na Judio (na mapaghimag- 
sik) na maglakbay “bawat isa sa kaniyang sariling 


JESU-KRISTO 


lunsod” para magparehistro.--Luc 2:1-3, ihambing 
ang Mat 24:20, tingnan ang TEBET. 

Ang Maagang Bahagi ng Kaniyang Buhay. 
Napakaikli ng ulat tungkol sa maagang bahagi ng 
buhay ni Jesus. Ipinanganak siya sa Betlehem ng 
Judea, ang tinubuang lunsod ni Haring David, nang 
maglaon, dinala siya sa Nazaret sa Galilea pagkaba- 
lik ng pamilya mula sa Ehipto---lahat ng ito ay ka- 
tuparan ng hulang nagmula sa Diyos. (Mat 2:4-6, 
14, 15, 19-23, Mik 5:2, Os 11:1: Isa 11:1, Jer 23:5) Si 
Jose na ama-amahan ni Jesus ay isang karpintero 
(Mat 13:55) at maliwanag na dukha. (Ihambing ang 
Luc 2:22-24 sa Lev 12:8.) Dahil dito, maliwanag na 
ginugol ni Jesus ang kaniyang pagkabata sa hamak 
na mga kalagayan, anupat noong unang araw ng 
buhay niya bilang tao ay sa isang kuwadra siya pi- 
natulog. Ang Nazaret ay hindi prominente sa kasay- 
sayan, bagaman malapit ito sa dalawang panguna- 
hing ruta ng kalakalan. Maaaring minamaliit ito 
noon ng maraming Judio.--Ihambing ang Ju 1:46, 
tingnan ang MGA LARAWAN, Tomo 2, p. 537, 539, NA- 
ZARET. 

Walang nalalaman tungkol sa unang mga taon ng 
buhay ni Jesus maliban sa iniulat na “ang bata ay 
patuloy na lumalaki at lumalakas, na napupuspos 
ng karunungan, at ang lingap ng Diyos ay patuloy 
na sumakaniya.” (Luc 2:40) Sa paglipas ng panahon, 
lumaki ang pamilya nang magkaanak sina Jose at 
Maria ng apat na anak na lalaki at ilang anak na ba- 
bae. (Mat 13:54-56) Kaya ang “panganay” na anak ni 
Maria (Luc 2:7) ay hindi lumaki na solong anak. 
Tiyak na ito ang dahilan kung bakit nakapagsi- 
mulang maglakbay ang kaniyang mga magulang 
pauwi mula sa Jerusalem nang hindi kaagad nama- 
layan na ang kanilang panganay na anak na si Jesus 
ay hindi kasama sa pangkat. Ang pangyayaring 
ito, nang dumalaw si Jesus (bilang isang 12-tadng- 
gulang) sa templo at makipagtalakayan sa mga gu- 
rong Judio na lubhang namangha sa kaniya, ang 
tanging insidente noong kaniyang kabataan na isi- 
nalaysay nang medyo detalyado. (LARAWAN, Tomo 2, 
p. 538) Ang tugon ni Jesus sa kaniyang nag-alalang 
mga magulang, nang matagpuan nila siya roon, ay 
nagpapakita na alam niyang ipinanganak siya sa 
makahimalang paraan at na batid niya ang kani- 
yang hinaharap bilang Mesiyas. (Luc 2:41-52) Maka- 
tuwirang isipin na sinabi sa kaniya ng kaniyang ina 
at ama-amahan ang impormasyong ibinigay noong 
mga panahon ng pagdalaw ng anghel at gayundin 
yaong nabanggit sa mga hula nina Simeon at Ana, 
na binigkas noong una silang maglakbay patungong 
Jerusalem 40 araw pagkapanganak kay Jesus.---Mat 
1:20-25, 2:13, 14, 19-21, Luc 1:26-38, 2:8-38. 

Walang pahiwatig na si Jesus ay may makahima- 
lang kapangyarihan noong kaniyang kabataan o na 


1206 


gumamit siya nito noong panahong iyon, gaya ng 
inaangkin ng kathang-isip na mga kuwento na na- 
kaulat sa ilang akdang apokripal, tulad ng tinatawag 
na Ebanghelyo ni Tomas Tungkol sa Batang si Jesus. 
Ang “pasimula ng kaniyang mga tanda” ay naganap 
sa Cana nang gawin niyang alak ang tubig, na isi- 
nagawa noong panahon ng kaniyang ministeryo. 
(Ju 2:1-11) Gayundin, samantalang kapiling ng ka- 
niyang pamilya sa Nazaret, maliwanag na hindi ipi- 
nagparangya ni Jesus ang kaniyang karunungan at 
kahigitan bilang taong sakdal. Bilang pahiwatig nito, 
kapansin-pansin na hindi nanampalataya sa kaniya 
ang kaniyang mga kapatid sa ina noong panahon ng 
kaniyang ministeryo bilang tao, kung paanong hin- 
di rin naniwala sa kaniya ang karamihan ng mga 
taga-Nazaret.--Ju 7:1-5, Mar 6:1, 4-6. 

Gayunman, maliwanag na kilalang-kilala si Jesus 
ng mga tao sa Nazaret (Mat 13:54-56, Luc 4:22): ti- 
yak na napansin ang kaniyang mahuhusay na kata- 
ngian at personalidad, kahit man lamang niyaong 
mga mapagpahalaga sa katuwiran at kabutihan. 
(Ihambing ang Mat 3:13, 14.) Regular siyang duma- 
dalo sa mga serbisyo sa sinagoga tuwing Sabbath. 
Edukado siya, gaya ng ipinakikita ng kakayahan ni- 
yang maghanap at magbasa ng mga seksiyon mula 
sa Sagradong mga Akda, bagaman hindi siya nag- 
aral sa mga paaralang rabiniko ng “mataas na edu- 
kasyon.”--Luc 4:16, Ju 7:14-16. 

Maikli ang ulat tungkol sa unang mga taong iyon 
sapagkat noon ay hindi pa pinapahiran ni Jehova si 
Jesus bilang “ang Kristo” (Mat 16:16) at hindi pa si- 
nisimulang isagawa ni Jesus ang atas na ibinigay sa 
kaniya ng Diyos. Tulad ng kaniyang kapanganakan, 
ang kaniyang pagkabata at paglaki ay kinakailangan 
ngunit hindi siyang pinakamahahalagang yugto ng 
buhay niya. Gaya ng sinabi ni Jesus nang dakong 
huli sa Romanong si Gobernador Pilato: “Dahil dito 
ay ipinanganak ako, at dahil dito ay dumating ako sa 
sanlibutan, upang ako ay magpatotoo sa katotoha- 
nan.”--Ju 18:37. 

Ang Kaniyang Bautismo. Ang pagbubuhos 
ng banal na espiritu noong panahon ng bautismo ni 
Jesus ang nagsilbing palatandaan na siya'y aktuwal 
na naging Mesiyas, o Kristo, ang Pinahiran ng Diyos 
(maliwanag na noong ipatalastas ng mga anghel 
ang kaniyang kapanganakan, ginamit nila ang titu- 
long ito tanging sa makahulang diwa, Luc 2:9-11, 
pansinin din ang tal 25, 26). Sa loob ng anim na bu- 
wan, inihanda ni Juan ang daan’ para sa “paraan ng 
pagliligtas ng Diyos.” (Luc 3:1-6) Si Jesus, na “mga 
tatlumpung taóng gulang" noon, ay binautismuhan 
sa kabila ng mga pagtutol ni Juan, na ibinulalas niya 
sapagkat hanggang noong panahong iyon ay mga 
nagsisising makasalanan lamang ang binabautis- 
muhan niya. (Mat 3:1, 6, 13-17: Luc 3:21-23) Ngunit 


1207 


hindi kailanman nagkasala si Jesus, samakatuwid, 
ipinakita ng kaniyang bautismo na iniharap niya 
ang kaniyang sarili upang gawin ang kalooban ng 
kaniyang Ama. (Ihambing ang Heb 10:5-9.) 'Pagka- 
ahon ni Jesus mula sa tubig, at habang nananala- 
ngin siya, “nakita niya ang langit na nahahawi,” bu- 
maba kay Jesus ang espiritu ng Diyos sa hugis ng 
katawang tulad ng isang kalapati, at narinig ang ti- 
nig ni Jehova mula sa langit, na nagsasabi: “Ikaw 
ang aking Anak, ang minamahal, ikaw ay aking si- 
nang-ayunan.”--Mat 3:16, 17; Mar 1:9-11, Luc 3: 
21, 22. 

Tiyak na naging malinaw sa isip ni Jesus ang ma- 
raming bagay dahil sa espiritu ng Diyos na ibinuhos 
sa kaniya. Ipinakikita ng sariling mga pananalita 
niya nang dakong huli, lalo na ng kaniyang napaka- 
personal na panalangin sa kaniyang Ama noong 
gabi ng Paskuwa, 33 C.E., na naalaala ni Jesus ang 
kaniyang pag-iral bago siya naging tao at ang mga 
bagay na narinig niya sa kaniyang Ama at ang mga 
bagay na nakita niyang ginawa ng kaniyang Ama, 
gayundin ang kaluwalhatiang tinamasa niya mismo 
noon sa langit. (Ju 6:46, 7:28, 29: 8:26, 28, 38; 14:2, 
17:5) Malamang na nabalik sa kaniyang alaala ang 
mga bagay na ito noong panahong siya'y bautismu- 
han at pahiran. 

Sa pamamagitan ng pagpapahid kay Jesus ng ba- 
nal na espiritu, siya'y hinirang at inatasan upang 
magsagawa ng kaniyang ministeryo ng panganga- 
ral at pagtuturo (Luc 4:16-21) at upang maglingkod 
din bilang Propeta ng Diyos. (Gaw 3:22-26) Ngunit, 
higit pa riyan, sa pamamagitan nito ay hinirang at 
inatasan siya bilang ang ipinangakong Hari ni Jeho- 
va, ang tagapagmana ng trono ni David (Luc 1:32, 
33, 69: Heb 1:8, 9) at ng isang walang-hanggang 
Kaharian. Kaya nang maglaon ay nasabi niya sa 
mga Pariseo: “Ang kaharian ng Diyos ay nasa gitna 
ninyo.” (Luc 17:20, 21) Gayundin, pinahiran si Jesus 
upang gumanap bilang ang Mataas na Saserdote ng 
Diyos, hindi bilang isang inapo ni Aaron, kundi ayon 
sa wangis ng haring-saserdote na si Melquisedec. 
--Heb 5:1, 4-10, 7:11-17. 

Si Jesus ay Anak ng Diyos mula pa noong pana- 
hong ipanganak siya, kung paanong ang sakdal na 
si Adan ay “anak ng Diyos.” (Luc 3:38, 1:35) Ipina- 
kilala ng anghel na si Gabriel si Jesus bilang Anak 
ng Diyos bago pa siya ipanganak. Kaya pagkata- 
pos ng bautismo ni Jesus, nang marinig ang ti- 
nig ng kaniyang Ama na nagsasabi, “Ikaw ang 
aking Anak, ang minamahal, ikaw ay aking sinang- 
ayunan” (Mar 1:11), waring makatuwirang isipin na 
ang deklarasyong ito na kasabay ng pagpapahid ng 
espiritu ng Diyos ay higit pa kaysa pagkilala kung 
sino si Jesus. Ipinakikita ng katibayan na si Jesus 
noon ay inianak ng Diyos bilang kaniyang Anak, 


JESU-KRISTO 


“pinanganak muli, wika nga, na may pag-asang 
muling tumanggap ng buhay bilang isang espiri- 
tung Anak ng Diyos sa langit.--Ihambing ang Ju 
3:3-6, 6:51, 10:17, 18, tingnan ang BAUTISMO, BUG- 
TONG NA ANAK. 

Ang Kaniyang Mahalagang Dako sa Layunin 
ng Diyos. Minabuti ng Diyos na Jehova na ang 
kaniyang panganay na Anak ang maging panguna- 
hing tauhan sa katuparan ng lahat ng Kaniyang la- 
yunin (Ju 1:14-18, Col 1:18-20, 2:8, 9), ang sentro na 
pagtutuunan ng liwanag ng lahat ng hula at pagmu- 
mulan din ng liwanag ng mga iyon (1Pe 1:10-12, 
Apo 19:10: Ju 1:3-9), ang solusyon sa lahat ng suli- 
raning ibinangon ng paghihimagsik ni Satanas (Heb 
2:5-9, 14, 15, 1Ju 3:8), at ang pundasyong pagtata- 
yuan ng Diyos ng lahat ng kaayusan sa hinaharap 
para sa walang-hanggang ikabubuti ng Kaniyang 
pansansinukob na pamilya sa langit at lupa. (Efe 
1:8-10: 2:20, 1Pe 2:4-8) Kaya dahil sa mahalagang 
papel na ginagampanan niya sa layunin ng Diyos, 
masasabi ni Jesus nang may kawastuan at walang 
pagpapalabis: “Ako ang daan at ang katotohanan 
at ang buhay. Walang sinumang makaparoroon sa 
Ama kundi sa pamamagitan ko.”--Ju 14:6. 

Ang “sagradong lihim.” Ang layunin ng Diyos 
ayon sa pagkakasiwalat nito sa katauhan ni Jesu- 
Kristo ay nanatiling isang “sagradong lihim [o, hi- 
waga] . . . na pinanatiling tahimik sa loob ng lub- 
hang mahabang panahon.” (Ro 16:25-27) Sa loob ng 
mahigit na 4,000 taon, mula noong paghihimagsik 
sa Eden, hinintay ng mga taong may pananampa- 
lataya ang katuparan ng pangako ng Diyos na isang 
“binhi” ang susugat sa ulo ng tulad-serpiyenteng 
Kalaban at sa gayo'y magdudulot ng kaginhawahan 
sa sangkatauhan. (Gen 3:15) Sa loob naman ng ha- 
los 2,000 taon, umasa sila sa tipan ni Jehova kay 
Abraham hinggil sa isang “binhi” na magmamay- 
ari sa pintuang-daan ng kaniyang mga kaaway' at 
sa pamamagitan niya ay pagpapalain ng lahat ng 
bansa sa lupa ang kanilang sarili.---Gen 22: 15-18. 

Sa wakas, nang “dumating na ang hustong hang- 
ganan ng panahon, isinugo ng Diyos ang kaniyang 
Anak" at sa pamamagitan niya ay isiniwalat ang ka- 
hulugan ng “sagradong lihim,” anupat ibinigay ang 
ultimong sagot sa usaping ibinangon ng Kalaban ng 
Diyos (tingnan ang JEHOVA [Ang pinakamahalagang 
usapin ay isang usaping moral]), at inilaan ang pa- 
raan upang matubos ang masunuring sangkatau- 
han mula sa kasalanan at kamatayan sa pamamagi- 
tan ng haing pantubos ng kaniyang Anak. (Gal 4:4: 
1Ti 3:16: Ju 14:30: 16:33, Mat 20:28) Sa gayon ay 
inalis ng Diyos na Jehova ang anumang pag-aalin- 
langan o kawalang-katiyakan sa isipan ng mga ling- 
kod niya hinggil sa kaniyang mga layunin. Dahil 
dito, sinabi ng apostol na “gaano man karami ang 


JESU-KRISTO 


mga pangako ng Diyos, ang mga iyon ay naging Oo 
sa pamamagitan [ni Jesu-Kristo].”--2Co 1:19-22. 

Hindi lamang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng 
Anak ng Diyos ang kasangkot sa “sagradong lihim.” 
Sa halip, kasangkot din dito ang papel na iniatas sa 
kaniya sa kaayusan ng layunin ng Diyos na patiu- 
nang itinalaga, at ang pagsisiwalat at pagtupad sa 
layuning iyon sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. Ang 
layuning iyon, na napakatagal nang iniingatang li- 
him, ay “ukol sa isang pangangasiwa sa hustong 
hangganan ng mga takdang panahon, samakatuwid 
nga, upang muling tipunin ang lahat ng mga bagay 
kay Kristo, ang mga bagay na nasa langit at ang 
mga bagay na nasa lupa.”--Efe 1:9, 10. 

Ang isa sa mga aspekto ng “sagradong lihim” na 
mahigpit na nakalakip kay Kristo Jesus ay ang pag- 
pupuno niya sa isang bagong makalangit na pama- 
halaan, ang mga miyembro nito ay bubuuin ng 
mga tao (mga Judio at mga di-Judio) na kukunin 
mula sa populasyon ng lupa, at magiging sakop nito 
kapuwa ang langit at lupa. Kaya naman sa pangita- 
in sa Daniel 7:13, 14, may isang “gaya ng anak ng 
tao” (isang titulo na malimit ikapit kay Kristo nang 
maglaon--Mat 12:40, 24:30, Luc 17:26, ihambing 
ang Apo 14:14) na humarap sa makalangit na mga 
korte ni Jehova at binigyan ng “pamamahala at da- 
ngal at kaharian, upang ang lahat ng mga bayan, 
mga liping pambansa at mga wika ay magling- 
kod sa kaniya.” Gayunman, ipinakikita ng pangitain 
ding iyon na ang “mga banal ng Kadaki-dakilaan” 
ay makikibahagi rin sa “anak ng tao” sa kaniyang 
Kaharian, pamamahala, at karingalan. (Dan 7:27) 
Noong naririto si Jesus sa lupa, pinili niya mula sa 
kaniyang mga alagad ang unang potensiyal na mga 
miyembro ng kaniyang pamahalaan ng Kaharian 
at, matapos silang ‘manatiling kasama niya sa ka- 
niyang mga pagsubok, nakipagtipan siya sa kanila 
ukol sa isang Kaharian, anupat nanalangin sa kani- 
yang Ama na pabanalin sila (o gawin silang “mga 
banal”) at hiniling na “kung nasaan ako, sila rin ay 
makasama ko, upang makita ang aking kaluwalha- 
tian na ibinigay mo sa akin.” (Luc 22:28, 29; Ju 17: 
5, 17, 24) Palibhasa'y may gayong pakikipagkaisa 
kay Kristo, ang kongregasyong Kristiyano ay may 
bahagi rin sa “sagradong lihim,” gaya ng ipinaha- 
yag ng kinasihang apostol nang maglaon.---Efe 3:1- 
11, 5:32, Col 1:26, 27; tingnan ang SAGRADONG LI- 
HIM. 

“Punong Ahente ng buhay.” Bilang kapaha- 
yagan ng di-sana-nararapat na kabaitan ng kani- 
yang Ama, ibinigay ni Kristo Jesus ang kaniyang 
sakdal na buhay-tao bilang hain. Dahil dito, naging 
posibleng makasama ni Kristo ang kaniyang pini- 
ling mga tagasunod sa kaniyang makalangit na 
paghahari at naging posible rin ang isang kaayusan 


1208 


para sa makalupang mga sakop ng kaniyang pama- 
mahala sa Kaharian. (Mat 6:10: Ju 3:16; Efe 1:7; Heb 
2:5, tingnan ang PANTUBOS.) Kaya naman siya ay 
naging “ang Punong Ahente [“Prinsipe,” KJ; JB] ng 
buhay” para sa buong sangkatauhan. (Gaw 3:15) 
Dito, ang terminong Griego na ginamit ay pa- 
ngunahin nang nangangahulugang “punong lider,” 
anupat isang kaugnay na salita ang ikinapit kay 
Moises (Gaw 7:27, 35) bilang “tagapamahala” sa Is- 
rael. 

Kaya nga, bilang “punong lider,” ipinakilala ni 
Jesu-Kristo ang isang bago at mahalagang elemen- 
to para sa pagtatamo ng walang-hanggang buhay 
sa diwa na siya'y naging tagapamagitan o tagapag- 
ugnay, ngunit nagsilbi rin siyang gayon sa diwang 
administratibo. Siya ang Mataas na Saserdote ng 
Diyos na lubusang makapaglilinis mula sa kasala- 
nan at makapagpapalaya mula sa nakamamatay na 
mga epekto ng kasalanan (Heb 3:1, 2; 4:14: 7:23-25; 
8:1-3), siya ang inatasang Hukom kung kanino ipi- 
nagkatiwala ang lahat ng paghatol, anupat buong- 
karunungan niyang ikakapit ang mga kapakinaba- 
ngan ng kaniyang pantubos sa mga indibiduwal sa 
gitna ng sangkatauhan ayon sa pagiging marapat 
nilang mabuhay sa ilalim ng kaniyang paghahari 
(Ju 5:22-27, Gaw 10:42, 43), magaganap din ang 
pagkabuhay-muli ng mga patay sa pamamagitan 
niya. (Ju 5:28, 29; 6:39, 40) Dahil itinalaga ng Diyos 
na Jehova na gamitin ang kaniyang Anak sa gayong 
paraan, “walang kaligtasan sa kanino pa man, sa- 
pagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na 
ibinigay sa mga tao na siya nating dapat ikaligtas.” 
--Gaw 4:12, ihambing ang 1Ju 5:11-13. 

Yamang ang aspektong ito ng awtoridad ni Jesus 
ay saklaw rin ng kaniyang “pangalan,” sa pamama- 
gitan ng pangalang iyon, ang kaniyang mga alagad, 
bilang mga kinatawan ng Punong Ahente ng buhay, 
ay maaaring magpagaling ng mga taong may mga 
kapansanang bunga ng kanilang minanang kasala- 
nan at magbangon pa nga ng mga patay.---Gaw 3: 
6, 15, 16; 4:7-11: 9:36-41, 20:7-12. 

Ang buong kahulugan ng kaniyang “panga- 
lan.” Makikita natin na bagaman gumanap ng 
mahalagang bahagi sa kaligtasan ng mga tao ang 
kamatayan ni Jesus sa pahirapang tulos, hindi la- 
mang ang pagtanggap dito ang nasasangkot sa 'pa- 
nanampalataya sa pangalan ni Jesus.” (Gaw 10:43) 
Matapos siyang buhaying-muli, sinabi ni Jesus sa 
kaniyang mga alagad, “Ang lahat ng awtoridad ay 
ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa,” sa gayo'y 
ipinakitang isang pansansinukob na pamahalaan 
ang pinamumunuan niya. (Mat 28:18) Nilinaw ng 
apostol na si Pablo na ang Ama ni Jesus ay “walang 
iniwang anumang bagay na hindi napasasakop sa 
kaniya [kay Jesus],” maliwanag na maliban sa “isa 


1209 


na nagpasakop ng lahat ng bagay sa kaniya,” sama- 
katuwid nga, si Jehova, ang Soberanong Diyos. 
(1Co 15:27: Heb 1:1-14: 2:8) Dahil dito, ang “panga- 
lan” ni Jesu-Kristo ay higit na magaling kaysa sa 
pangalan ng mga anghel ng Diyos, sapagkat ang 
kaniyang pangalan ay sumasaklaw o kumakatawan 
sa napakalawak na awtoridad bilang tagapagpa- 
tupad na iniatang ni Jehova sa kaniya. (Heb 1: 
3,4) Tanging yaong mga kusang-loob na kumikila- 
la at yumuyukod sa “pangalan” na ito, anupat nag- 
papasakop sa awtoridad na kinakatawanan nito, 
ang magtatamo ng walang-hanggang buhay. (Gaw 
4:12, Efe 1:19-23, Fil 2:9-11) Dapat silang umalin- 
sunod, nang may kataimtiman at walang pagpapa- 
imbabaw, sa mga pamantayang ipinakita ni Jesus 
at, taglay ang pananampalataya, dapat nilang sun- 
din ang mga utos na ibinigay niya.--Mat 7:21-23, 
Ro 1:5, 1Ju 3:23. 


Ano ang “pangalan” ni Jesus na dahil 
doon ay kapopootan ng lahat ng mga 
bansa ang mga Kristiyano? 


Ang aspektong ito ng “pangalan” ni Jesus ay ipi- 
nakikita ng kaniyang makahulang babala na ang 
mga tagasunod niya ay magiging “mga tudlaan ng 
pagkapoot ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pa- 
ngalan.” (Mat 24:9, gayundin ang Mat 10:22: Ju 15: 
20, 21; Gaw 9:15, 16) Maliwanag na mangyayari ito 
hindi dahil ang kaniyang pangalan ay kumakatawan 
sa isang Manunubos, kundi dahil kumakatawan ito 
sa Tagapamahalang inatasan ng Diyos, ang Hari ng 
mga hari, na dapat yukuran ng lahat ng mga bansa 
bilang pagpapasakop kung ayaw nilang mapuksa. 
--Apo 19:11-16, ihambing ang Aw 2:7-12. 

Gayundin naman, tiyak na nang sundin ng mga 
demonyo ang utos ni Jesus na lumabas sila sa mga 
taong inaalihan nila, ginawa nila iyon, hindi dahil si 
Jesus ang ihahaing Kordero ng Diyos, kundi dahil sa 
awtoridad na kinakatawanan ng kaniyang pangalan 
bilang ang pinahirang kinatawan ng Kaharian, ang 
isa na may awtoridad na tumawag, hindi lamang ng 
isang hukbo, kundi ng isang dosenang hukbo ng 
mga anghel, anupat may kakayahang magpalayas 
ng sinumang demonyo na maaaring magmatigas at 
tumangging umalis. (Mar 5:1-13, 9:25-29, Mat 12: 
28, 29, 26:53; ihambing ang Dan 10:5, 6, 12, 13.) 
Ang tapat na mga apostol ni Jesus ay binigyan ng 
awtorisasyong gamitin ang kaniyang pangalan sa 
pagpapalayas ng mga demonyo, kapuwa bago at 
pagkatapos ng kamatayan niya. (Luc 9:1: 10:17, Gaw 
16:16-18) Ngunit nang tangkaing gamitin ng mga 
anak ng Judiong saserdote na si Esceva ang panga- 
lan ni Jesus sa ganitong paraan, kinuwestiyon ng 


JESU-KRISTO 


balakyot na espiritu ang karapatan nilang manawa- 
gan sa awtoridad na kinakatawanan ng pangalan at 
pinangyari nito na daluhungin at bugbugin sila ng 
taong inaalihan nito.--Gaw 19:13-17. 

Noon, kapag binabanggit ng mga tagasunod ni Je- 
sus ang kaniyang “pangalan,” kalimita'y ginagamit 
nila ang pananalitang “Panginoong Jesus” o “ating 
Panginoong Jesu-Kristo.” (Gaw 8:16, 15:26, 19:5, 13, 
17: 1Co 1:2, 10, Efe 5:20: Col 3:17) Kinilala nila siya 
bilang kanilang Panginoon hindi lamang dahil siya 
ang inatasan ng Diyos upang maging kanilang Ma- 
nunubos at May-ari sa bisa ng kaniyang haing pan- 
tubos (1Co 6:20, 7:22, 23; 1Pe 1:18, 19; Jud 4) kun- 
di dahil din sa kaniyang makaharing posisyon at 
awtoridad. Kaayon ng lubos na makahari at maka- 
saserdoteng awtoridad na kinakatawanan ng pa- 
ngalan ni Jesus, ang kaniyang mga tagasunod ay 
nangaral (Gaw 5:29-32, 40-42), nagbautismo ng 
mga alagad (Mat 28:18-20, Gaw 2:38, ihambing ang 
1Co 1:13-15), nagtiwalag ng mga taong imoral (1Co 
5:4, 5), at nagpayo at nagtagubilin sa mga kongre- 
gasyong Kristiyano na pinapastulan nila (1Co 1:10, 
2Te 3:6). Samakatuwid, yaong mga sinang-ayunan 
ni Jesus ukol sa buhay ay hindi kailanman maaaring 
manampalataya, o mag-ukol ng katapatan, sa ibang 
“pangalan” na diumano'y kumakatawan sa awto- 
ridad ng Diyos na mamahala kundi dapat silang 
magpakita ng di-masisirang pagkamatapat sa “pa- 
ngalan" ng inatasan-ng-Diyos na Haring ito, ang Pa- 
nginoong Jesu-Kristo.--Mat 12:18, 21; Apo 2:13, 3:8; 
tingnan ang PAGLAPIT SA DIYOS. 

“Nagpatotoo sa Katotohanan.” Nang itanong 
ni Pilato, “Kung gayon nga, ikaw ba ay isang hari?”, 
tumugon si Jesus: “Ikaw mismo ang nagsasabing 
ako ay isang hari. Dahil dito ay ipinanganak ako, at 
dahil dito ay dumating ako sa sanlibutan, upang ako 
ay magpatotoo sa katotohanan. Bawat isa na nasa 
panig ng katotohanan ay nakikinig sa aking tinig.” 
(Ju 18:37, tingnan ang USAPIN SA BATAS [Paglilitis kay 
Jesus].) Gaya ng ipinakikita ng Kasulatan, ang kato- 
tohanan na kaniyang pinatotohanan ay hindi la- 
mang ang katotohanan sa pangkalahatan. Iyon ay 
ang pinakamahalagang katotohanan hinggil sa mga 
layunin ng Diyos noon at ngayon, katotohanang na- 
kabatay sa kalooban ng Diyos bilang Soberano at sa 
Kaniyang kakayahang tuparin ang kaloobang iyon. 
Sa pamamagitan ng kaniyang ministeryo, isiniwalat 
ni Jesus na ang katotohanang iyon, na nakapaloob 
sa “sagradong lihim,” ay ang Kaharian ng Diyos sa 
ilalim ni Jesu-Kristo, ang “anak ni David,” na nagli- 
lingkod bilang Haring-Saserdote sa trono. Ito rin ang 
diwa ng mensaheng ipinatalastas ng mga anghel 
bago siya isilang at noong panahong isilang siya sa 
Betlehem ng Judea, ang lunsod ni David.---Luc 1:32, 
33, 2:10-14, 3:31. 


JESU-KRISTO 


Upang magampanan ni Jesus ang kaniyang mi- 
nisteryo ng pagpapatotoo sa katotohanan, higit pa 
sa pagsasalita, pangangaral, at pagtuturo ang dapat 
niyang gawin. Bukod sa paghuhubad ng kaniyang 
makalangit na kaluwalhatian upang maipanganak 
siya bilang tao, kinailangan niyang tuparin ang la- 
hat ng bagay na inihula tungkol sa kaniya, kabilang 
na rito ang mga anino, o mga parisan, na nasa ti- 
pang Kautusan. (Col 2:16, 17: Heb 10:1) Upang ma- 
itaguyod ang katotohanan ng makahulang salita at 
mga pangako ng kaniyang Ama, kinailangang ma- 
muhay si Jesus sa paraang magiging katunayan ang 
katotohanang iyon, anupat tinutupad iyon sa pama- 
magitan ng kaniyang mga sinabi at mga ginawa, sa 
paraan ng pamumuhay niya, at sa paraan ng kani- 
yang kamatayan. Sa gayon, kinailangan siyang ma- 
ging ang katotohanan, sa diwa, ang pinakalarawan 
ng katotohanan, gaya ng sinabi niya mismo.--Ju 
14:6. 

Dahil dito, maisusulat ng apostol na si Juan na si 
Jesus ay “puspos ng di-sana-nararapat na kabaitan 
at katotohanan’ at na, bagaman “ang Kautusan ay 
ibinigay sa pamamagitan ni Moises, ang di-sana- 
nararapat na kabaitan at ang katotohanan ay duma- 
ting sa pamamagitan ni Jesu-Kristo.” (Ju 1:14, 17) 
Sa pamamagitan ng kapanganakan niya bilang tao, 
ng paghaharap niya ng kaniyang sarili sa Diyos no- 
ong magpabautismo siya sa tubig, ng kaniyang tat- 
lo at kalahating taon ng pangmadlang paglilingkod 
alang-alang sa Kaharian ng Diyos, ng kaniyang ka- 
matayan taglay ang katapatan sa Diyos, ng kani- 
yang pagkabuhay-muli sa langit---sa pamamagitan 
ng lahat ng makasaysayang pangyayaring ito---ang 
katotohanan ng Diyos ay “dumating,” o natupad. 
(Ihambing ang Ju 1:18, Col 2:17.) Kaya naman ang 
buong landasin ni Jesu-Kristo ay isang “pagpapato- 
too sa katotohanan, sa mga bagay na pinanumpaan 
ng Diyos. Dahil dito, si Jesus ay hindi aninong Me- 
siyas o Kristo. Siya ang tunay na Mesiyas na ipi- 
nangako. Hindi siya aninong Haring-Saserdote. Sa 
diwa at sa katotohanan, siya ang tunay na Ha- 
ring-Saserdote na patiunang inilarawan.--Ro 15:8- 
12, ihambing ang Aw 18:49, 117:1; Deu 32:43, Isa 
11:10. 

Ang katotohanang ito ang katotohanang “magpa- 
palaya sa mga tao” kung ipakikita nilang sila'y “nasa 
panig ng katotohanan” sa pamamagitan ng pag- 
tanggap sa papel ni Jesus sa layunin ng Diyos. (Ju 
8:32-36, 18:37) Ang pagwawalang-bahala sa layu- 
nin ng Diyos may kinalaman sa kaniyang Anak, ang 
pagtatatag ng pag-asa sa ibang pundasyon, ang 
paggawa ng mga pasiya hinggil sa landasin ng bu- 
hay ng isa batay sa ibang saligan ay katumbas ng 
paniniwala sa kasinungalingan, ng pagpapalinlang, 
ng pagsunod sa pag-akay ng ama ng mga kasinu- 


1210 


ngalingan, ang Kalaban ng Diyos. (Mat 7:24-27: Ju 
8:42-47) Mangangahulugan ito ng 'pagkamatay ng 
isa sa kaniyang mga kasalanan.” (Ju 8:23, 24) Dahil 
dito, hindi nangimi si Jesus na ipahayag ang kani- 
yang dako sa layunin ng Diyos. 

Totoo, tinagubilinan niya ang kaniyang mga ala- 
gad, nang buong-higpit pa nga, na huwag ipagsabi 
sa madla na siya ang Mesiyas (Mat 16:20: Mar 8:29, 
30) at bihira niyang tukuyin nang tuwiran ang ka- 
niyang sarili bilang ang Kristo malibang sila-sila la- 
mang ang magkakasama. (Mar 9:33, 38, 41; Luc 9: 
20, 21: Ju 17:3) Ngunit buong-tapang at madalas ni- 
yang itinawag-pansin ang katibayan sa mga hula at 
sa kaniyang mga gawa na nagpapatunay na siya 
ang Kristo. (Mat 22:41-46, Ju 5:31-39, 45-47: 7:25- 
31) Nang makipag-usap siya sa isang babaing Sa- 
maritana sa tabi ng balon, si Jesus, na noo'y “pagod 
dahil sa paglalakbay,” ay nagpakilala sa kaniya bi- 
lang Mesiyas, marahil ay upang pukawin ang pag- 
kamausisa ng taong-bayan at paparoonin sila sa ka- 
niya mula sa bayan, na siya namang naging resulta. 
(Ju 4:6, 25-30) Walang kabuluhan ang basta pag- 
aangkin sa pagiging Mesiyas kung wala itong kala- 
kip na katibayan, at nang dakong huli, yaong mga 
nakakita at nakarinig ay kinailangang manampala- 
taya kung tinatanggap nila ang konklusyon na bu- 
ong-linaw na itinuturo ng katibayang iyon.---Luc 
22:66-71; Ju 4:39-42: 10:24-27, 12:34-36. 

Sinubok at Pinasakdal. Napakalaking pagtiti- 
wala ang ipinakita ng Diyos na Jehova sa kaniyang 
Anak nang bigyan niya ito ng atas na pumarito sa 
lupa at maglingkod bilang ang ipinangakong Me- 
siyas. Ang layunin ng Diyos na magkaroon ng isang 
“binhi” (Gen 3:15), ang Mesiyas, na maglilingkod bi- 
lang ang ihahaing Kordero ng Diyos, ay patiuna Ni- 
yang inalam “bago pa ang pagkakatatag ng sanlibu- 
tan” (1Pe 1:19, 20), isang pananalitang tinatalakay 
sa ilalim ng pamagat na PATIUNANG KAALAMAN, PATI- 
UNANG PAGTATALAGA (Patiunang pagtatalaga sa Me- 
siyas). Gayunman, hindi sinasabi sa rekord ng Bib- 
liya kung kailan aktuwal na itinalaga o sinabihan 
ang espesipikong indibiduwal na piniling gumanap 
sa papel na ito, kung iyon ay noong panahon ng 
paghihimagsik sa Eden o pagkaraan pa ng ilang pa- 
nahon. Dahil sa mga kahilingan, partikular na ng 
haing pantubos, hindi maaaring gamitin ang isang 
taong di-sakdal, ngunit maaaring gumamit ng isang 
sakdal na espiritung anak. Mula sa lahat ng kani- 
yang milyun-milyong espiritung anak, pumili si Je- 
hova ng isa na gaganap sa atas na iyon: ang kani- 
yang Panganay, ang Salita.--Ihambing ang Heb 1: 
5, 6. 

Malugod na tinanggap ng Anak ng Diyos ang atas 
na iyon. Ipinakikita ito ng Filipos 2:5-8, “hinubad 
niya [sa] kaniyang sarili” ang kaniyang makalangit 


1211 


na kaluwalhatian at pagkaespiritu at “nag-anyong 
alipin” nang ang buhay niya ay ilipat sa makalupa 
at materyal na kapaligiran ng mga tao. Napakabigat 
na pananagutan ang kalakip ng atas na ibinigay sa 
kaniya, napakalaki ng nasasangkot dito. Sa pama- 
magitan ng pananatiling tapat, mapabubulaanan 
niya ang paratang ni Satanas, na nakaulat sa kaso ni 
Job, na diumano, sa ilalim ng kakapusan, pagduru- 
sa, at pagsubok, ang Diyos ay itatakwil ng Kaniyang 
mga lingkod. (Job 1:6-12, 2:2-6) Sa lahat ng nilalang 
ng Diyos, si Jesus, bilang ang panganay na Anak, 
ang makapagbibigay ng pinakamatibay na kasagu- 
tan sa paratang na iyon at ng pinakamahusay na 
ebidensiya para sa panig ng kaniyang Ama sa mas 
malaking usapin hinggil sa pagiging marapat ng 
pansansinukob na soberanya ni Jehova. Sa gayon ay 
patutunayan niyang siya ang “Amen... , ang sak- 
sing tapat at totoo.” (Apo 3:14) Kung mabibigo siya, 
iyon ang pinakamalaking kadustaan na maidudulot 
ninuman sa pangalan ng kaniyang Ama. 

Sabihin pa, sa pagpili sa kaniyang bugtong na 
Anak, hindi “ipinatong ni Jehova nang madalian ang 
kaniyang mga kamay sa kaniya, anupat nanganib 
na Siya'y maging 'kabahagi sa anumang kasalanan 
na posibleng maganap, sapagkat si Jesus ay hindi 
naman isang baguhan na malamang na “magmala- 
ki at mahulog sa hatol na ipinataw sa Diyablo.’ 
(Ihambing ang 1Ti 5:22, 3:6.) ‘Lubos na kilala’ ni Je- 
hova ang kaniyang Anak dahil sa kaniyang matalik 
na pakikipagsamahan dito sa nakalipas na di-mabi- 
lang na mga panahon (Mat 11:27, ihambing ang 
Gen 22:12: Ne 9:7, 8) at sa gayo'y maaatasan niya 
ito na tuparin ang di-nagmimintis na mga hula ng 
Kaniyang Salita. (Isa 46:10, 11) Kaya naman hindi 
awtomatikong ginarantiyahan ng Diyos na "tiyak na 
magtatagumpay” ang kaniyang Anak sa pamamagi- 
tan lamang ng paglalagay niya rito sa papel ng ini- 
hulang Mesiyas (Isa 55:11), gaya ng iginigiit ng teo- 
riya ng pagtatadhana. 

Bagaman ang Anak ay hindi pa kailanman suma- 
ilalim sa pagsubok na gaya niyaong nasa harap niya 
noon, bago pa nito ay naipakita na niya ang kani- 
yang katapatan at debosyon. Nagkaroon na siya 
ng malaking pananagutan bilang Tagapagsalita ng 
Diyos, ang Salita. Gayunma'y hindi niya kailanman 
ginamit sa maling paraan ang kaniyang posisyon at 
awtoridad, gaya ng ginawa ng makalupang taga- 
pagsalita ng Diyos na si Moises noong isang pagka- 
kataon. (Bil 20:9-13, Deu 32:48-51: Jud 9) Yamang 
siya ang Isa na sa pamamagitan niya ay gina- 
wa ang lahat ng bagay, ang Anak ay isang diyos, 
“ang bugtong na diyos” (Ju 1:18), anupat hawak 
niya ang isang posisyong maluwalhati at nakatata- 
as kung ihahambing sa lahat ng iba pang espiritung 
anak ng Diyos. Ngunit hindi siya naging palalo. 


JESU-KRISTO 


(Ihambing ang Eze 28:14-17.) Kaya hindi masasabi 
na hindi pa napatutunayan ng Anak ang kaniyang 
pagkamatapat, kapakumbabaan, at debosyon. 

Bilang paglalarawan, isaalang-alang ang pagsu- 
bok sa unang taong anak ng Diyos, si Adan. Ang 
pagsubok na iyon ay walang kalakip na pagbabata 
ng pag-uusig o pagdurusa, kundi humihiling la- 
mang ng patuloy na paggalang at pagsunod sa ka- 
looban ng Diyos may kinalaman sa punungkahoy ng 
pagkakilala ng mabuti at masama. (Gen 2:16, 17: 
tingnan ang PUNUNGKAHOY.) Ang paghihimagsik at 
pagtukso ni Satanas ay hindi bahagi ng pagsubok na 
orihinal na ibinigay ng Diyos kundi dumating bilang 
isang karagdagang bahagi, anupat hindi iyon nag- 
mula sa Diyos. Ang pagsubok din, nang ibigay ito, 
ay hindi nagsangkot ng anumang pagtukso mula sa 
tao, na naranasan ni Adan dahil sa pagkakasala ni 
Eva. (Gen 3:6, 12) Dahil dito, ang pagsubok kay 
Adan ay maaaring isagawa nang walang panlabas 
na pagtukso o impluwensiya na gumawa ng ma- 
sama, anupat lubusan itong nakasalalay sa puso 
ni Adan--sa kaniyang pag-ibig sa Diyos at pagi- 
ging di-makasarili. (Kaw 4:23) Kung mapatutuna- 
yan siyang tapat, magkakapribilehiyo sana si Adan 
na kumuha ng bunga mula sa “punungkahoy ng bu- 
hay at kumain at mabuhay hanggang sa pana- 
hong walang takda” bilang isang subok at sinang- 
ayunang taong anak ng Diyos (Gen 3:22), anupat sa 
lahat ng ito ay hindi siya kailangang sumailalim 
sa masamang impluwensiya at tukso, pag-uusig, 
o pagdurusa. 

Mapapansin din na nang iwan ng espiritung anak 
na naging si Satanas ang paglilingkod sa Diyos, hin- 
di niya ginawa iyon dahil may umusig sa kaniya 
o tumukso sa kaniya na gumawa ng mali. Tiyak na 
hindi iyon gagawin ng Diyos, sapagkat “hindi Niya 
sinusubok ang sinuman sa pamamagitan ng masa- 
samang bagay.” Gayunman, hindi nanatiling tapat 
ang espiritung anak na iyon, hinayaan niyang “'hila- 
hin at akitin siya ng sarili niyang pagnanasa, at 
nagkasala siya, anupat naging isang rebelde. (San 
1:13-15) Hindi siya nakapasa sa pagsubok may ka- 
ugnayan sa pag-ibig. 

Gayunman, dahil sa usaping ibinangon ng Kala- 
ban ng Diyos, ang Anak, bilang ang ipinangakong 
Mesiyas at panghinaharap na Hari ng Kaharian ng 
Diyos, ay kinailangang dumaan sa isang pagsubok 
sa katapatan sa ilalim ng bagong mga kalagayan. 
Kailangan din ang pagsubok na ito at ang mga pag- 
durusang kaakibat nito upang siya'y “mapasakdal" 
para sa posisyon niya bilang Mataas na Saserdote ng 
Diyos sa sangkatauhan. (Heb 5:9, 10) Upang matu- 
gunan ang mga kahilingan para sa lubusang pagta- 
talaga sa kaniya bilang ang Punong Ahente ng 
kaligtasan, ang Anak ng Diyos ay “kinailangang 


JESU-KRISTO 


maging tulad ng kaniyang “mga kapatid” [yaong na- 
ging mga pinahirang tagasunod niya] sa lahat ng 
bagay, upang siya ay maging isang mataas na sa- 
serdote na maawain at tapat. Dapat siyang magba- 
ta ng mga paghihirap at pagdurusa, upang ‘magawa 
niyang saklolohan yaong mga nalalagay sa pagsu- 
bok, makiramay sa kanilang mga kahinaan bilang 
isa na “sinubok sa lahat ng bagay tulad natin, ngu- 
nit walang kasalanan.” Bagaman sakdal at walang 
kasalanan, magagawa pa rin niyang “makitungo 
nang mahinahon sa mga walang-alam at sa mga 
nagkakamali.” Tanging sa pamamagitan ng gayong 
Mataas na Saserdote maaaring “lumapit [ang mga 
taong di-sakdal] nang may kalayaan sa pagsasalita 
sa trono ng di-sana-nararapat na kabaitan, upang 
makapagtamo [sila] ng awa at makasumpong ng di- 
sana-nararapat na kabaitan bilang tulong sa ta- 
mang panahon.”---Heb 2: 10-18, 4:15-5:2, ihambing 
ang Luc 9:22. 

May kalayaan pa ring magpasiya. Si Jesus 
mismo ang nagsabi na ang lahat ng hula may kina- 
laman sa Mesiyas ay tiyak na magkakatotoo, anupat 
“kailangang matupad.” (Luc 24:44-47, Mat 16:21, 
ihambing ang Mat 5:17.) Gayunman, tiyak na hindi 
nito inalis sa Anak ng Diyos ang bigat ng panana- 
gutan, ni ang kaniyang kalayaang pumili--na ma- 
ging tapat o di-tapat. Hindi lamang kay Jehova, 
na Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat, nakasala- 
lay ang bagay na ito. Dapat ding gawin ng kaniyang 
Anak ang bahagi nito upang magkatotoo ang mga 
hula. Tiniyak ng Diyos na matutupad ang mga 
hula sa pamamagitan ng matalinong pagpili niya 
sa “Anak ng kaniyang pag-ibig” upang gumanap 
sa atas na iyon. (Col 1:13) Malinaw na nanatili pa rin 
sa kaniyang Anak ang malayang kalooban nito at 
na ginamit niya iyon samantalang naririto siya sa 
lupa bilang tao. Binanggit ni Jesus na mayroon 
siyang sariling kalooban, subalit ipinakita niyang 
kusang-loob siyang nagpapasakop sa kalooban ng 
kaniyang Ama (Mat 16:21-23; Ju 4:34, 5:30, 6:38) at 
sinikap niyang tuparin ang kaniyang atas gaya ng 
nakasaad sa Salita ng kaniyang Ama. (Mat 3:15, 5: 
17, 18; 13:10-17, 34, 35; 26:52-54: Mar 1:14, 15, Luc 
4:21) Sabihin pa, hindi kontrolado ni Jesus ang ka- 
tuparan ng ibang mga hula, anupat naganap pa nga 
ang ilan pagkamatay niya. (Mat 12:40, 26:55, 56, Ju 
18:31, 32, 19:23, 24, 36, 37) Kapansin-pansin na ipi- 
nakikita ng ulat ng pangyayari noong gabi bago 
mamatay si Jesus ang kaniyang masidhing pagsisi- 
kap na ipasakop ang kalooban niya sa nakatataas na 
kalooban ng Isa na mas marunong kaysa sa kaniya, 
ang kaniyang Ama. (Mat 26:36-44: Luc 22:42-44) 
Isinisiwalat din nito na, bagaman sakdal siya, lubu- 
san niyang kinilala na bilang isang tao, kailangang 
siya'y umasa sa kaniyang Ama, ang Diyos na Jeho- 


1212 


va, ukol sa kalakasan sa panahon ng kagipitan.---Ju 
12:23, 27, 28: Heb 5:7. 

Samakatuwid, maraming dapat bulay-bulayin si 
Jesus, at marami ring dahilan upang patibayin niya 
ang kaniyang sarili, noong panahon ng 40 araw na 
ginugol niya sa pag-aayuno (gaya ng ginawa ni Moi- 
ses) sa ilang matapos siyang bautismuhan at pahi- 
ran. (Exo 34:28, Luc 4:1, 2) Doon ay tuwiran niyang 
nakaharap ang tulad-serpiyenteng Kalaban ng kani- 
yang Ama. Sa pamamagitan ng mga taktikang ka- 
hawig ng ginamit nito sa Eden, sinikap ni Satanas 
na Diyablo na udyukan si Jesus na maging makasa- 
rili, dakilain ang kaniyang sarili, at itakwil ang po- 
sisyon ng kaniyang Ama bilang Soberano. Di-tulad 
ni Adan, si Jesus (“ang huling Adan") ay nag-ingat 
ng katapatan at, sa pamamagitan ng palaging pag- 
sipi sa ipinahayag na kalooban ng kaniyang Ama, 
napaalis niya si Satanas, “hanggang sa iba pang 
kumbinyenteng panahon. ”---Luc 4:1-13: 1Co 15:45. 

Ang Kaniyang mga Gawa at Personal na mga 
Katangian. Dahil “ang di-sana-nararapat na ka- 
baitan at ang katotohanan” ay darating sa pamama- 
gitan ni Jesu-Kristo, kinailangan niyang makihalu- 
bilo sa mga tao upang marinig nila siya at makita 
nila ang kaniyang mga gawa at mga katangian. Sa 
gayon ay maaari nila siyang makilala bilang ang 
Mesiyas at makapananampalataya sila sa kaniyang 
hain kapag namatay siya para sa kanila bilang “ang 
Kordero ng Diyos.” (Ju 1:17, 29) Personal siyang du- 
malaw sa maraming lugar sa Palestina, anupat nag- 
lakad nang daan-daang milya. Nakipag-usap siya sa 
mga tao sa mga baybayin ng lawa at mga dalisdis 
ng burol, gayundin sa mga lunsod at mga nayon, 
mga sinagoga at templo, mga pamilihan, mga lan- 
sangan at mga bahay (Mat 5:1, 2; 26:55, Mar 6:53- 
56; Luc 4:16, 5:1-3, 13:22, 26; 19:5, 6), anupat nag- 
salita sa malalaking pulutong at sa mga indibiduwal, 
lalaki't babae, matanda't bata, mayaman at dukha. 
--Mar 3:7, 8: 4:1: Ju 3:1-3, Mat 14:21, 19:21, 22, 11: 
4, 5. 

Inihaharap ng kalakip na tsart ang isang paraan 
kung paano maaaring pag-ugnay-ugnayin sa kro- 
nolohikal na paraan ang apat na ulat ng buhay ni 
Jesus sa lupa. Ipinakikita rin ito ng iba't ibang 
“kampanya” o paglalakbay na isinagawa niya noong 
panahon ng kaniyang tatlo-at-kalahating-tadng mi- 
nisteryo. 

Nagpakita si Jesus ng halimbawa para sa kani- 
yang mga alagad sa pamamagitan ng pagiging ma- 
sikap, anupat bumabangon nang maaga at nagli- 
lingkod hanggang sa gumabi. (Luc 21:37, 38, Mar 
11:20, 1:32-34: Ju 3:2, 5:17) Di-miminsan na mag- 
damag siyang nanalangin, gaya ng ginawa niya no- 
ong gabi bago niya bigkasin ang Sermon sa Bun- 
dok. (Mat 14:23-25, Luc 6:12-7:10) Nang isa pang 


TAMPOK NA MGA PANGYAYARI SA BUHAY NI JESUS SA LUPA 


Ang Apat na Ebanghelyo Ayon sa Kronolohikal na Pagkakasunud-sunod 


Panahon Pangyayari Marcos 


Bago ang Ministeryo ni Jesus 


3 B.C.E. Jerusalem, Kapanganakan ni Juan na Tagapagbautismo 
templo inihula kay Zacarias 
mga 2 B.C.E. Nazaret; Kapanganakan ni Jesus inihula kay Maria, na 
Judea dumalaw kay Elisabet 
2 B.C.E. Maburol na Ipinanganak si Juan na Tagapagbautismo; 
lupain ng Judea namuhay sa disyerto nang maglaon 
2 B.C.E., Betlehem Ipinanganak si Jesus (ang Salita, na sa : 1:1-5, 9-14 
mga Okt. 1 pamamagitan niya ay umiral ang lahat ng iba 
pang bagay), inapo ni Abraham at ni David 
Malapit sa Ipinahayag ng anghel ang mabuting balita; 
Betlehem dinalaw ng mga pastol ang sanggol 
Betlehem; Tinuli si Jesus (ika-8 araw), dinala 
Jerusalem sa templo (pagkaraan ng ika-40 araw) 
Jerusalem; Mga astrologo; pagtakas patungong Ehipto; 
Betlehem; mga sanggol pinatay; pagbabalik ni Jesus 
Nazaret 
12CLE. Jerusalem Ang 12-taong-gulang na si Jesus noong 
Paskuwa: umuwi 


29, tagsibol Ilang, Jordan Ministeryo ni Juan na Tagapagbautismo 3:1-12 : 1:6-8, 15-28 


Ang Pasimula ng Ministeryo ni Jesus 


29, taglagas Ilog Jordan Binautismuhan at pinahiran si Jesus, 3:13-17 
ipinanganak bilang tao sa linya ni David 
ngunit ipinahayag na Anak ng Diyos 
Ilang ng Juda Nag-ayuno si Jesus, tinukso 41-11 
Betania sa ibayo Nagpatotoo si Juan na Tagapagbautismo 1:15, 29-34 
ng Jordan tungkol kay Jesus 
Mataas na Libis Unang mga alagad ni Jesus 1:35-51 
ng Jordan 
Cana ng Galilea, Unang himala ni Jesus: dumalaw siya sa 2:1-12 
Capernaum Capernaum 
30, Paskuwa Jerusalem Pagdiriwang ng Paskuwa; mga negosyante 2:13-25 
pinalayas niya sa templo 
Jerusalem Nakipag-usap si Jesus kay Nicodemo 3:1-21 
Judea, Enon Nagbautismo mga alagad ni Jesus, Juan 3:22-36 
magiging kaunti 
Tiberias Ibinilanggo si Juan: nagpunta si Jesus 
sa Galilea 
Sicar, sa Habang patungong Galilea, nagturo si Jesus 
Samaria sa mga Samaritano 


Ang Dakilang Ministeryo ni Jesus sa Galil 


Galilea Sinimulan niyang ipatalastas, “Ang kaharian 

ng langit ay malapit na” 

Cana, Nazaret: Nagpagaling ng bata, binasa ang atas niya; 
Capernaum itinakwil, lumipat sa Capernaum 


Dagat ng Galilea, Tinawag sina Simon at Andres, Santiago 
malapit sa at Juan 
Capernaum 


Capernaum Pinagaling ang inaalihan ng demonyo, pati 
biyenan ni Pedro at marami pang iba 


Galilea Unang paglalakbay sa Galilea, kasama ang 
apat na tinawag 


Galilea Ketongin pinagaling: dinagsa ng pulutong 
Capernaum Nagpagaling ng paralitiko 

Capernaum Mateo tinawag: piging kasama ng mga 
maniningil ng buwis 

Judea Nangaral sa mga sinagoga ng Judea 


1213 


Panahon 


31, Paskuwa 


32, bago 
mag-Paskuwa 
(Ju 6:4) 


32, pagkatapos 
ng Paskuwa 


Lugar 
Jerusalem 


Pauwi mula sa 
Jerusalem(?) 
Galilea: 
Dagat ng Galilea 


Bundok malapit sa 
Capernaum 


Malapit sa 
Capernaum 


Capernaum 
Nain 
Galilea 
Galilea 
Galilea 
Galilea 


Galilea 


Galilea 
Galilea 


Dagat ng Galilea 


Dagat ng Galilea 


Gadara, TS ng 
Dagat ng Galilea 


Malamang sa 
Capernaum 


Capernaum(?) 
Nazaret 
Galilea 
Tiberias 


Capernaum(?): 
HS panig ng 
Dagat ng Galilea 
HS panig ng 
Dagat ng Galilea: 
Genesaret 
Capernaum 


Malamang sa 
Capernaum 
Fenicia: 
Decapolis 
Magadan 


Dagat ng Galilea, 
HS panig: Betsaida 
Cesarea 

Filipos 

Malamang sa 

Bdk. Hermon 
Cesarea 

Filipos 

Galilea 


Capernaum 
Capernaum 


Galilea: 
Samaria 


Pangyayari 


Dumalo sa kapistahan: nagpagaling ng isang 
tao: sinaway ang mga Pariseo 

Mga alagad nangitil ng mga uhay ng butil 
noong Sabbath 

Nagpagaling ng kamay noong Sabbath: 
nagpahinga sa baybay-dagat: nagpagaling 

Pinili ang 12 bilang mga apostol 


Ang Sermon sa Bundok 


Lingkod ng opisyal ng hukbo pinagaling 

Anak ng babaing balo binuhay-muli 

Si Juan na nakabilanggo, nagsugo ng mga 
alagad kay Jesus 

Mga lunsod tinuligsa, pagsisiwalat sa mga 
sanggol: pamatok may-kabaitan 

Paa pinahiran ng makasalanang babae: 
ilustrasyon: dalawang may utang 

Ikalawang paglalakbay sa Galilea, nangaral 
kasama ang 12 

Pinagaling ang inaalihan ng demonyo, 
pinaratangang kakampi ni Beelzebub 

Mga eskriba at mga Pariseo humingi ng tanda 

Mga alagad ni Kristo, malalapit niyang 
kamag-anak 

Mga ilustrasyon: manghahasik, mga 
panirang-damo, at iba pa, ipinaliwanag 

Buhawi sa lawa pinahupa 

Dalawang inaalihan ng demonyo pinagaling: 
mga baboy sinaniban ng mga demonyo 

Babae pinagaling: anak na babae ni Jairo 
binuhay-muli 

Nagpagaling ng dalawang bulag at ng piping 
inaalihan ng demonyo 

Muling dumalaw sa kinalakhang lunsod, 
muling itinakwil 

Ikatlong paglalakbay sa Galilea, pinalawak 
nang isugo ang mga apostol 

Juan na Tagapagbautismo pinugutan ng ulo; 
natakot si Herodes dahil sa ginawa niya 

Mga apostol nagbalik mula sa pangangaral: 
5,000 pinakain 


Pinagtangkaang gawing hari si Jesus, lumakad 
sa ibabaw ng dagat: nagpagaling 


Ipinakilala ang “tinapay ng buhay”: humiwalay 
ang maraming alagad 

Mga tradisyong nagpapawalang-saysay sa 
Salita ng Diyos 

Malapit sa Tiro, Sidon, pagkatapos ay sa 
Decapolis: 4,000 pinakain 

Mga Saduceo at mga Pariseo muling humingi 
ng tanda 

Nagbabala laban sa lebadura ng mga Pariseo: 
nagpagaling ng bulag 

Si Jesus na Mesiyas: inihula ang kamatayan, 
pagkabuhay-muli 

Nagbagong-anyo sa harap nina Pedro, 
Santiago, at Juan 

Pinagaling ang inaalihan ng demonyo 
na hindi napagaling ng mga alagad 

Muling inihula ang kamatayan niya at 
pagkabuhay-muli 

Makahimalang inilaan ang salaping buwis 

Pinakadakila sa Kaharian: paglutas sa 
di-pagkakaunawaan, awa 

Umalis sa Galilea patungo sa Kapistahan ng 
mga Kubol: inuna ang ministeryo 


Mateo 


1124158 


12:9-21 


5:1-7:29 
8:5-13 
11:2-19 


11:20-30 


12:22-37 


12:38-45 
12:46-50 


13:1-53 


8:18, 23-27 
8:28-34 


9:18-26 
9:27-34 
13:54-58 
9:35-11:1 
14:1-12 


14:13-21 


14:22-36 


15:1-20 
15:21-38 
15:39-16:4 
16:5-12 
16:13-28 
17113 
17:14-20 
122423 


17:24-27 
18:1-35 


8:19-22 


Marcos 


2:23-28 
Sal 


3:13-19 


Lucas 


9:18-27 
9:28-36 
9:37-43 


9:43-45 


9:46-50 


9:51-62 


Juan 


5:1-47 


6:1-13 


6:14-21 


6:22-71 


TA 


7:2-10 


Panahon 


32, Kapistahan 
ng mga Kubol 


32, Kapistahan 
ng Pag-aalay 


Nisan 8, 33 


Nisan 9 


Lugar 


Pangyayari 


Mateo 


Marcos 


Ministeryo ni Jesus sa Judea Na 


ng Dakong 


Jerusalem 
Jerusalem 
Malamang sa Judea 
Judea: Betania 
Malamang sa Judea 
Malamang sa Judea 
Malamang sa Judea 
Malamang sa Judea 
Malamang sa Judea 


Jerusalem 


Hayagang nagturo noong Kapistahan ng 
mga Kubol 

Nagturo pagkatapos ng Kapistahan: 
nagpagaling ng bulag 

Isinugo ang 70 upang mangaral: nagsibalik, 
nag-ulat 

Nagkuwento tungkol sa madamaying 
Samaritano: sa tahanan nina Marta, Maria 

Muling itinuro ang modelong panalangin: 
magpumilit sa paghingi 

Pinasinungalingan ang bulaang paratang: 
ipinakitang dapat hatulan ang salinlahing iyon 

Sa hapag ng isang Pariseo, tinuligsa ni Jesus 
ang mga mapagpaimbabaw 

Diskurso tungkol sa pangangalaga ng Diyos: 
tapat na katiwala 

Nagpagaling ng babaing lumpo sa Sabbath, 
tatlong ilustrasyon 

Si Jesus sa Kapistahan ng Pag-aalay: 
Mabuting Pastol 


Ministeryo ni Jesus sa Silangan ng Jordan Nang Dakong Huli 


Sa ibayo ng Jordan 


Perea (sa ibayo 
ng Jordan) 


Perea 
Malamang sa Perea 


Malamang sa Perea 
Malamang sa Perea 


Malamang sa Perea 
Malamang sa Perea 


Betania 


Jerusalem: 
Efraim 


Samaria: 
Galilea 


Samaria o 
Galilea 


Perea 
Perea 
Perea 


Malamang sa Perea 
Malamang sa Perea 


Jerico 


Marami ang nanampalataya kay Jesus 


Nagturo sa mga lunsod, mga nayon, 
patungong Jerusalem 


Pagpasok sa Kaharian, banta ni Herodes, 
bahay itiniwangwang 

Kapakumbabaan, ilustrasyon tungkol sa 
malaking hapunan 

Pagtuos sa magugugol bilang alagad 


Mga ilustrasyon: nawawalang tupa, 
nawawalang barya, alibughang anak 


Mga ilustrasyon: di-matuwid na katiwala, 
taong mayaman at si Lazaro 


Pagpapatawad at pananampalataya, 
walang-kabuluhang mga alipin 


Lazaro binuhay-muli ni Jesus 


Payo ni Caifas laban kay Jesus, 
umalis si Jesus 


Nagpagaling at nagturo habang dumaraan sa 
Samaria, Galilea 


Mga ilustrasyon: mapilit na babaing balo, 
ang Pariseo at ang maniningil ng buwis 


Dumaan sa Perea; nagturo hinggil sa diborsiyo 
Tinanggap at pinagpala ang mga bata 


Mayamang binata, ilustrasyon: 
mga trabahador sa ubasan 


Sa ikatlong pagkakataon, inihula ni Jesus ang 
kamatayan niya, pagkabuhay-muli 

Santiago at Juan humiling ng prominenteng 
dako sa Kaharian 

Habang dumaraan sa Jerico, nagpagaling ng 


dalawang bulag: dumalaw kay Zaqueo, 
ilustrasyon ng sampung mina 


NONE? 
19:13-15 
19:16-20:16 
20:17-19 
20:20-28 


20:29-34 


Pangwakas na Ministeryo ni Jesus sa Jerus 


alem 


Betania 


Betania 


Dumating sa Betania anim na araw bago ang 
Paskuwa 

Piging sa bahay ni Simon na ketongin: 
pinahiran ni Maria ng langis si Jesus, 
mga Judio pinuntahan sina Jesus at Lazaro 


Lucas 


18:35-19:28 


Juan 


7:11-52 


8:12-9:41 


11:55-12:1 


12 


Panahon 
Nisan 9 


(karugtong) 
Nisan 10 


Nisan 11 


Nisan 12 


Nisan 13 
(Huwebes 
ng hapon) 


Nisan 14 


(mga 3:00 n.h., 
Biyernes) 


Nisan 15 


Nisan 16 


lyyar 25 


Lugar 


Betania- 
Jerusalem 


Betania- 
Jerusalem 


Jerusalem 
Jerusalem 


Betania- 
Jerusalem 


Jerusalem, 
emplo 


Jerusalem, 
emplo 


Jerusalem, 
emplo 


Jerusalem, 
emplo 
Jerusalem, 
emplo 


Jerusalem, 
emplo 


Bundok 

ng mga Olibo 
Bundok 

ng mga Olibo 
Jerusalem 


Jerusalem 


Malapit sa 
Jerusalem at 
sa loob nito 


Jerusalem 
Jerusalem 
Jerusalem 
Jerusalem 


Jerusalem 
Jerusalem 
Getsemani 
Jerusalem 


Jerusalem 
Jerusalem 


Jerusalem 


Golgota, 
Jerusalem 


Jerusalem 
Jerusalem 


Jerusalem at 
kapaligiran nito 


Jerusalem: 
Galilea 


Bundok ng mga Olibo, 
malapit sa Betania 


Pangyayari 


Ang matagumpay na pagpasok ni Kristo 
sa Jerusalem 


Di-namumungang puno ng igos isinumpa: 
ikalawang paglilinis sa templo 


Mga punong saserdote at mga eskriba 
nagpakanang ipapatay si Jesus 


Nakipag-usap sa mga Griego: mga Judio 
walang pananampalataya 


Natuyot ang di-namumungang puno ng igos 


Awtoridad ni Kristo kinuwestiyon, ilustrasyon 
tungkol sa dalawang anak 


Mga ilustrasyon: balakyot na mga 
tagapagsaka, piging ng kasalan 


Nanghuhuling mga tanong hinggil sa buwis, 
pagkabuhay-muli, utos 


Napatahimik ng tanong ni Jesus hinggil sa 
pinagmulan ng Mesiyas 


Matinding pagtuligsa sa mga eskriba at 
mga Pariseo 


Dalawang barya ng babaing balo 


Jerusalem inihulang babagsak: pagkanaririto 
ni Jesus: katapusan ng sistema 


Mga ilustrasyon: sampung dalaga, mga talento, 
mga tupa at kambing 


Mga lider ng relihiyon nagpakanang ipapatay 
si Jesus 


Hudas nakipagkasundo sa mga saserdote para 
ipagkanulo si Jesus 


Mga kaayusan para sa Paskuwa 


Hapunan ng Paskuwa kasama ang 12 
Mga paa ng mga apostol hinugasan ni Jesus 
Hudas ipinakilalang traidor, pinaalis 


Hapunan ng Memoryal pinasimulan, 
kasama ang 11 


Pagkakaila ni Pedro at pangangalat ng 
mga apostol, inihula 


Katulong: pag-ibig sa isa't isa, kapighatian: 
panalangin ni Jesus 


Matinding paghihirap ni Jesus sa hardin: 
ipinagkanulo, inaresto 


Nilitis nina Anas, Caifas, 
ng Sanedrin: ipinagkaila ni Pedro 


Hudas na tagapagkanulo nagbigti 


Iniharap kay Pilato, dinala kay Herodes, 
ibinalik kay Pilato 


Tinangkang palayain ni Pilato, 
ibinigay upang patayin 


Kamatayan ni Jesus sa pahirapang tulos, at 
mga kaganapan noon 


Katawan ni Jesus inalis sa pahirapang 
tulos at inilibing 


Mga saserdote at mga Pariseo pinabantayan 
ang libingan 


Pagkabuhay-muli ni Jesus at mga pangyayari 
nang araw na iyon 


Iba pang mga pagpapakita ni Jesu-Kristo 


Pag-akyat ni Jesus sa langit, ika-40 araw 
matapos siyang buhaying-muli 


Mateo 
21:1-11, 
14-17 


Aae 11G] 
12,13 


ZRS 2A 
21:23-32 
21:33-22:14 
22:15-40 
22:41-46 


23:1-39 


24:1-51 
25:1-46 
26:1-5 
26:14-16 


26:17-19 


26:20, 21 


26:21-25 
26:26-29 


26:31-35 


26:30, 36-56 
26:57-27:1 


27:3-10 
27:2, 11-14 


27:15-30 
27:31-56 
27:57-61 
27:62-66 
28:1-15 

28:16-20 


[Gaw 1:9-12] 


Marcos 
s= 
2T 


11:18, 19 


11:20-25 
11:27-33 
12:1-12 

12:13-34 
12:35-37 
12:38-40 
12:41-44 


13:1-37 


14:1,2 
1410, 11 


14:12-16 


14:17, 18 


14:18-21 
14:22-25 


14:27-31 


14:26, 32-52 


14:53-15:1 


15:1-5 
15:6-19 
15:20-41 


15:42-47 


16:1-8 


[1Co 15:5-7] 


Lucas 
19:29-44 
19:45, 46 


19:47, 48 


20:1-8 
20:9-19 
20:20-40 
20:41-44 
20:45-47 
21:1-4 


21:5-38 


2242! 
22:3-6 


22:7-13 


22:14-18 


22:21-23 


22:19, 20, 
24-30 


22:31-38 


22:39-53 
22:54-71 


[Gaw 1:18, 19] 
23:1-12 


23:13-25 
23:26-49 


23:50-56 


24:1-49 
[Gaw 1:3-8] 


24:50-53 


Juan 


TATZ) 


12:20-50 


13:1-20 
13:21-30 
[1Co 11: 


23-25] 
13:31-38 
14:1-17:26 
18:1-12 


18:13-27 


18:28-38 
18:39-19:16 
19:16-30 


19:31-42 


20:1-25 


20:26-21:25 


1217 


pagkakataon, matapos maglingkod noong nagdaang 
gabi, siya ay bumangon habang madilim pa at nag- 
tungo sa isang liblib na dako upang manalangin. 
(Mar 1:32, 35) Bagaman madalas magambala ng 
mga pulutong ang kaniyang pag-iisa, gayunma'y 
“tinanggap niya sila nang may kabaitan at nagsimu- 
lang magsalita sa kanila tungkol sa kaharian ng 
Diyos.” (Luc 9:10, 11: Mar 6:31-34: 7:24-30) Narana- 
san niyang mapagod, mauhaw, at magutom, anupat 
kung minsan ay hindi na siya kumakain dahil may 
gawaing naghihintay.---Mat 21:18, Ju 4:6, 7, 31-34, 
ihambing ang Mat 4:2-4, 8:24, 25. 

May timbang na pangmalas sa materyal na 
mga bagay. Gayunman, hindi siya asetiko, anu- 
pat labis-labis na pinagkakaitan ang kaniyang sarili 
nang hindi isinasaalang-alang ang mga kalagayan. 
(Luc 7:33, 34) Tumanggap siya ng maraming paan- 
yaya sa mga kainan at kahit sa mga piging, anupat 
dumalaw siya sa mga tahanan ng mga taong maya- 
yaman. (Luc 5:29, 7:36, 14:1: 19:1-6) Tumulong siya 
upang maging higit na kasiya-siya ang isang kasa- 
lan nang gawin niyang mainam na alak ang tubig. 
(Ju 2:1-10) At pinahalagahan niya ang mabubuting 
bagay na ginawa para sa kaniya. Nang magpahayag 
ng pagkayamot si Hudas dahil ginamit ng kapatid ni 
Lazaro na si Maria ang isang librang mabangong la- 
ngis (nagkakahalaga nang mahigit sa 8220, o mga 
isang-taóng kabayaran ng isang trabahador) upang 
pahiran ang mga paa ni Jesus at magkunwang na- 
babahala siya sa mga dukha na diumano'y ma- 
aaring makinabang sa mapagbibilhan ng langis, 
sinabi ni Jesus: “Pabayaan ninyo siya, upang ma- 
gampanan niya ito para sa araw ng aking libing. Sa- 
pagkat ang mga dukha ay lagi ninyong kasama, 
ngunit ako ay hindi ninyo laging makakasama.” (Ju 
12:2-8: Mar 14:6-9) Ang panloob na kasuutang suot 
niya nang arestuhin siya, na “hinabi mula sa itaas 
hanggang sa buong haba nito,” ay maliwanag na 
de-kalidad. (Ju 19:23, 24) Gayunpaman, espirituwal 
na mga bagay ang laging inuna ni Jesus at hindi 
niya kailanman labis na ikinabahala ang mater- 
yal na mga bagay, gaya ng ipinayo niya sa iba. 
--Mat 6:24-34, 8:20, Luc 10:38-42, ihambing ang 
Fil 4:10-12. 

Magiting na Tagapagpalaya. Sa kaniyang bu- 
ong ministeryo, nagpakita siya ng kagitingan, pag- 
kalalaki, at tibay ng loob. (Mat 3:11, Luc 4:28-30, 
9:51: Ju 2:13-17, 10:31-39, 18:3-11) Tulad nina Jo- 
sue, Haring David, at ng iba pa, nakipaglaban si Je- 
sus para sa panig ng Diyos at alang-alang sa mga 
maibigin sa katuwiran. Bilang ang ipinangakong 
“binhi,” kinailangan niyang harapin ang pakikipag- 
alit ng 'binhi ng serpiyente, anupat nakipagbaka 
siya sa mga iyon. (Gen 3:15; 22:17) Puspusan siyang 


JESU-KRISTO 


nakipagdigma sa mga demonyo at sa kanilang im- 
pluwensiya sa isip at puso ng mga tao. (Mar 5:1-13, 
Luc 4:32-36, 11:19-26, ihambing ang 2Co 4:3, 4: Efe 
6:10-12.) Ipinakita ng mapagpaimbabaw na mga li- 
der ng relihiyon na sila'y aktuwal na salansang sa 
soberanya at kalooban ng Diyos. (Mat 23:13, 27, 28, 
Luc 11:53, 54: Ju 19:12-16) Lubusan silang tinalo ni 
Jesus sa sunud-sunod na berbal na engkuwentro. 
Ginamit niya “ang tabak ng espiritu,” ang Salita ng 
Diyos, nang may puwersa, ganap na kontrol, at 
estratehiya, anupat ibinuwal niya ang tusong mga 
argumento at panghuling mga tanong ng mga su- 
masalansang sa kaniya, sa gayo'y sinukol niya sila 
o inilagay sa alanganing situwasyon. (Mat 21:23-27: 
22:15-46) Walang-takot na inilantad ni Jesus kung 
ano talaga sila: mga guro ng mga tradisyon at por- 
malismo ng tao, mga bulag na lider, isang salinlahi 
ng mga ulupong, at mga anak ng Diyablo, na prin- 
sipe ng mga demonyo at mapamaslang na sinunga- 
ling.--Mat 15:12-14, 21:33-41, 45, 46, 23:33-35, Mar 
7:1-13, Ju 8:40-45. 

Sa lahat ng ito, hindi kailanman naging padalus- 
dalos si Jesus, hindi siya naghanap ng gulo, at ini- 
wasan niyang manganib siya nang hindi kinakaila- 
ngan. (Mat 12:14, 15; Mar 3:6, 7: Ju 7:1, 10, 11:53, 
54: ihambing ang Mat 10:16, 17, 28-31.) Ang kani- 
yang lakas ng loob ay nakasalig sa pananampalata- 
ya. (Mar 4:37-40) Nang siya'y laitin at pagmalupi- 
tan, hindi siya nawalan ng pagpipigil sa sarili kundi 
nanatili siyang mahinahon anupat “ipinagkatiwala 
ang kaniyang sarili sa isa na humahatol nang matu- 
wid.”---1Pe 2:23. 

Sa pamamagitan ng magiting na pakikipaglaban 
para sa katotohanan at paghahatid ng liwanag sa 
mga tao may kinalaman sa layunin ng Diyos, tinu- 
pad ni Jesus, bilang isa na mas dakila kaysa kay 
Moises, ang makahulang papel ng Tagapagpalaya. 
Naghayag siya ng kalayaan sa mga bihag. (Isa 42: 
1, 6, 7; Jer 30:8-10, Isa 61:1) Bagaman marami ang 
tumanggi dahil sa pansariling mga kadahilanan at 
dahil sa takot sa mga nasa kapangyarihan (Ju 7:11- 
13, 9:22, 12:42, 43), ang iba ay naglakas-loob na 
makalaya sa kanilang mga gapos ng kawalang-alam 
at tulad-aliping pagpapailalim sa mga bulaang lider 
at mga bulaang pag-asa. (Ju 9:24-39, ihambing ang 
Gal 5:1.) Kung paanong ang tapat na mga Judea- 
nong hari ay nagsagawa ng mga kampanya upang 
mapawi ang huwad na pagsamba mula sa lupain 
(2Cr 15:8, 17:1, 4-6; 2Ha 18:1, 3-6), ang ministeryo 
rin ni Jesus, na Mesiyanikong Hari ng Diyos, ay nag- 
karoon ng mapangwasak na epekto sa huwad na re- 
lihiyon noong kaniyang mga araw.--Ju 11:47, 48. 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mi- 
nisteryo ni Jesu-Kristo sa lupa, tingnan ang MGA 
MAPA, Tomo 2, p. 540, 541. 


JESU-KRISTO 


May masidhing damdamin at init. Ngunit 
si Jesus ay isa ring tao na madamayin, na isang ka- 
hilingan para sa paglilingkod bilang Mataas na Sa- 
serdote ng Diyos. Bagaman sakdal siya, hindi siya 
naging labis na mapamuna o mapagmataas at do- 
minante (gaya ng mga Pariseo) sa di-sakdal at ma- 
kasalanang mga tao na sa gitna nila'y namuhay at 
gumawa siya. (Mat 9:10-13, 21:31, 32, Luc 7:36-48, 
15:1-32: 18:9-14) Palagay ang loob sa kaniya kahit 
ng mga bata, at nang gamitin niyang halimbawa 
ang isang bata, hindi lamang niya pinatayo ang 
bata sa harap ng kaniyang mga alagad kundi 'iniya- 
kap din niya rito ang kaniyang mga bisig. (Mar 
9:36: 10:13-16) Siya'y naging tunay na kaibigan at 
mapagmahal na kasamahan ng kaniyang mga taga- 
sunod, anupat “inibig niya sila hanggang sa wakas." 
(Ju 13:1, 15:11-15) Hindi niya ginamit ang kaniyang 
awtoridad upang maging mapaghanap at magdag- 
dag ng pasanin sa mga tao kundi sa halip ay sinabi 
niya: “Pumarito kayo sa akin, lahat kayo na nagpa- 
pagal... pagiginhawahin ko kayo.” Napatunayan ng 
kaniyang mga alagad na siya'y “mahinahong-loob 
at mababa ang puso,” anupat ang kaniyang pama- 
tok ay may-kabaitan at ang kaniyang pasan ay ma- 
gaan.---Mat 11:28-30. 

Kabilang sa mga tungkulin ng saserdote ang pa- 
ngangalaga sa pisikal at espirituwal na kalusugan 
ng taong-bayan. (Lev 13-15) Udyok ng pagkaha- 
bag, tinulungan ni Jesus ang mga taong nagduru- 
sa dahil sa sakit, pagkabulag, at iba pang mga ka- 
ramdaman. (Mat 9:36, 14:14; 20:34: Luc 7:11-15, 
ihambing ang Isa 61:1.) Dahil sa pagkamatay ng 
kaniyang kaibigang si Lazaro at sa idinulot nitong 
pighati sa mga kapatid na babae ni Lazaro, si Jesus 
ay dumaing at lumuha.’ (Ju 11:32-36) Sa gayon, 
bilang pagpapatiuna, “dinala ni Jesus na Mesiyas 
ang mga sakit at pinasan niya ang mga kirot ng 
iba, anupat ginawa niya iyon kahit makabawas 
iyon sa kaniyang kapangyarihan. (Isa 53:4: Luc 
8:43-48) Ginawa niya iyon hindi lamang bilang 
pagtupad sa hula kundi dahil ibig niya.” (Mat 8:2- 
4, 16, 17) Higit na mahalaga, dinulutan niya sila ng 
espirituwal na kalusugan at kapatawaran ng mga 
kasalanan, palibhasa'y binigyan siya ng awtoridad 
na gawin iyon sapagkat, bilang ang Kristo, patiuna 
siyang itinalaga na maglaan ng haing pantubos, 
anupat sumasailalim na siya noon sa bautismo sa 
kamatayan na magwawakas sa pahirapang tulos. 
-Isa 53:4-8, 11, 12, ihambing ang Mat 9:2-8, 
20:28, Mar 10:38, 39, Luc 12:50. 

“Kamangha-manghang Tagapayo.” Ang sa- 
serdote ang may pananagutan sa pagtuturo sa 
taong-bayan tungkol sa kautusan at kalooban ng 
Diyos. (Mal 2:7) Sa katulad na paraan, bilang ang 


1218 


maharlikang Mesiyas, ang inihulang “maliit na sa- 
nga mula sa tuod ni Jesse [ama ni David],” kinaila- 
ngang ipakita ni Jesus “ang espiritu ni Jehova taglay 
ang karunungan, payo, kalakasan, kaalaman, lakip 
ang pagkatakot kay Jehova. Ipinamalas niya ang 
“kasiyahan” na resulta ng gayong pagkatakot sa 
Diyos. (Isa 11:1-3) Ang walang-katulad na karunu- 
ngan na masusumpungan sa mga turo ni Jesus, na 
“higit pa kaysa kay Solomon" (Mat 12:42), ay isa sa 
pinakamatitibay na ebidensiya na siya nga ang 
Anak ng Diyos at na ang mga ulat ng Ebanghel- 
yo ay hindi maaaring bunga lamang ng kaisipan 
o imahinasyon ng di-sakdal na mga tao. 

Pinatunayan ni Jesus na siya ang ipinangakong 
"“Kamangha-manghang Tagapayo” (Isa 9:6) sa pa- 
mamagitan ng kaalaman niya sa Salita at kalooban 
ng Diyos, sa pamamagitan ng unawa niya sa kalika- 
san ng tao, sa pamamagitan ng kakayahan niyang 
maarok ang punto ng mga tanong at mga usapin, at 
sa pamamagitan ng pagpapakita ng solusyon sa 
mga problema ng pang-araw-araw na pamumuhay. 
Isang mahusay na halimbawa nito ang kilalang Ser- 
mon sa Bundok. (Mat 5-7) Dito, ipinakita ng kani- 
yang payo ang daan tungo sa tunay na kaligayahan, 
kung paano lulutasin ang mga di-pagkakasundo, 
kung paano maliwasan ang imoralidad, kung paa- 
no makikitungo sa mga nakikipag-alit, kung paano 
magsasagawa ng katuwiran nang walang pagpapa- 
imbabaw, ang tamang saloobin sa materyal na mga 
bagay sa buhay, ang pagtitiwala sa pagkabukas- 
palad ng Diyos, ang gintong aral upang magkaroon 
ng tamang kaugnayan sa iba, kung paano makikila- 
la ang mga pandaraya ng relihiyon, at kung paano 
maghahanda para sa isang tiwasay na kinabukasan. 
“Lubhang namangha ang mga pulutong sa kani- 
yang paraan ng pagtuturo, sapagkat siya ay nagtu- 
turo sa kanila na gaya ng isang taong may awtori- 
dad, at hindi gaya ng kanilang mga eskriba.” (Mat 
7:28, 29) Matapos siyang buhaying-muli, patuloy 
siyang gumanap ng pangunahing papel sa paki- 
kipagtalastasan ni Jehova sa sangkatauhan.---Apo 
1:1. 

Dalubhasang Guro. Napakabisa ng kaniyang 
paraan ng pagtuturo. (Ju 7:45, 46) Iniharap niya 
nang simple, maikli) at malinaw ang mga ba- 
gay na lubhang mahalaga at malalim. Ipinaghalim- 
bawa niya ang mga puntong pinalilitaw niya sa 
pamamagitan ng mga bagay na pamilyar sa ka- 
niyang mga tagapakinig (Mat 13:34, 35)---mga ma- 
ngingisda (Mat 13:47, 48), mga pastol (Ju 10:1- 
17), mga magsasaka (Mat 13:3-9), mga tagapagtayo 
(Mat 7:24-27: Luc 14:28-30), mga mangangalakal 
(Mat 13:45, 46), mga alipin o mga panginoon (Luc 
16:1-9), mga ginang ng tahanan (Mat 13:33, Luc 
15:8), o kaninuman (Mat 6:26-30). Gumamit siya 


1219 


ng simpleng mga bagay, tulad ng tinapay, tubig, 
asin, mga sisidlang balat, at mga lumang kasuutan, 
upang sumagisag sa mga bagay na napakahalaga, 
kung paanong ginamit din ang mga ito sa Hebreong 
Kasulatan. (Ju 6:31-35, 51: 4:13, 14: Mat 5:13; Luc 
5:36-39) Ang kaniyang lohika, na kadalasa'y inilala- 
had sa pamamagitan ng mga analohiya, ay puma- 
wi sa maling mga pagtutol at naglagay ng mga ba- 
gay-bagay sa wastong punto de vista. (Mat 16:1-3, 
Luc 11:11-22, 14:1-6) Pangunahin niyang itinuon 
ang kaniyang mensahe sa puso ng mga tao, anu- 
pat gumamit siya ng nakaaantig na mga tanong 
upang sila'y mag-isip, bumuo ng sarili nilang mga 
konklusyon, magsuri ng kanilang mga motibo, at 
gumawa ng mga pasiya. (Mat 16:5-16, 17:24-27: 
26:52-54: Mar 3:1-5: Luc 10:25-37: Ju 18:11) Hindi 
niya pinagsikapang makuha ang pabor ng karami- 
han kundi, sa halip, sinikap niyang gisingin ang 
puso niyaong mga taimtim na nagugutom sa kato- 
tohanan at katuwiran.--Mat 5:3, 6; 13:10-15. 

Bagaman siya'y makonsiderasyon sa limitadong 
unawa ng kaniyang mga tagapakinig at maging ng 
kaniyang mga alagad (Mar 4:33) at bagaman gu- 
mamit siya ng kaunawaan hinggil sa dami ng im- 
pormasyong ibibigay niya sa kanila (Ju 16:4, 12), 
hindi niya kailanman 'binantuan' ang mensahe ng 
Diyos upang maging popular o magkamit ng pabor. 
Ang kaniyang pananalita ay tuwiran, anupat taha- 
san pa nga kung minsan. (Mat 5:37: Luc 11:37-52, 
Ju 7:19, 8:46, 47) Ang tema ng kaniyang mensahe 
ay: “Magsisi kayo, . . . sapagkat ang kaharian ng la- 
ngit ay malapit na.” (Mat 4:17) Gaya ng mga prope- 
ta ni Jehova noong mas naunang mga panahon, 
tuwiran niyang sinabi sa mga tao “ang kanilang 
pagsalansang, at sa sambahayan ni Jacob [naman] 
ang kanilang mga kasalanan” (Isa 58:1; Mat 21:28- 
32; Ju 8:24), anupat itinuro sila sa “makipot na pin- 
tuang-daan at masikip na daan' na aakay sa kanila 
pabalik sa lingap ng Diyos at sa buhay.--Mat 7: 
13, 14. 

“Lider at Kumandante.” [Ipinakita ni Jesus 
ang kaniyang mga kuwalipikasyon bilang “lider at 
kumandante” at “saksi sa mga liping pambansa.” 
(Isa 55:3, 4: Mat 23:10, Ju 14:10, 14; ihambing ang 
1Ti 6:13, 14.) Nang dumating ang panahon para 
rito, ilang buwan matapos niyang simulan ang kani- 
yang ministeryo, pumaroon siya sa ilang tao na dati 
na niyang kakilala at inanyayahan sila: “Maging ta- 
gasunod kita.” Bilang pagtugon, kaagad na iniwan 
ng mga lalaking iyon ang hanapbuhay na pangi- 
ngisda at ang pagtatrabaho sa tanggapan ng buwis. 
(Mat 4:18-22, Luc 5:27, 28, ihambing ang Aw 110:3.) 
Iniabuloy naman ng mga babae ang kanilang pana- 
hon, pagsisikap, at materyal na mga pag-aari upang 


JESU-KRISTO 


ilaan ang mga pangangailangan ni Jesus at ng ka- 
niyang mga tagasunod.--Mar 15:40, 41: Luc 8:1-3. 

Ang maliit na grupong ito ang magiging pinaka- 
pundasyon ng isang bagong “bansa,” ang espiritu- 
wal na Israel. (1Pe 2:7-10) Magdamag na nanala- 
ngin si Jesus ukol sa patnubay ng kaniyang Ama 
bago siya pumili ng 12 apostol, na kung mananati- 
ling tapat ay magiging mga haligi ng bagong ban- 
sang iyon, tulad ng 12 anak ni Jacob para sa Israel 
sa laman. (Luc 6:12-16: Efe 2:20, Apo 21:14) Kung 
paanong si Moises ay may kasamang 70 lalaki na 
mga kinatawan ng bansa, nang maglaon ay inata- 
san din ni Jesus sa ministeryo ang karagdagang 
70 alagad. (Bil 11:16, 17: Luc 10:1) Mula noon, pinag- 
tuunan ni Jesus ng pantanging pansin ang mga ala- 
gad na ito sa kaniyang pagtuturo at pagbibigay ng 
tagubilin, anupat maging ang Sermon sa Bundok ay 
pangunahin nang binigkas para sa kanila, gaya ng 
ipinakikita ng nilalaman nito.---Mat 5:1, 2, 13-16, 13: 
10, 11; Mar 4:34; 7:17. 

Lubusan niyang tinanggap ang mga pananagutan 
ng kaniyang pagkaulo, anupat nanguna siya sa la- 
hat ng paraan (Mat 23: 10, Mar 10:32), nagbigay siya 
sa kaniyang mga alagad ng mga pananagutan at 
mga atas bukod pa sa kanilang gawaing panganga- 
ral (Luc 9:52: 19:29-35: Ju 4:1-8, 12:4-6, 13:29, Mar 
3:9, 14:12-16), at siya'y nagpatibay-loob at suma- 
way (Ju 16:27: Luc 10:17-24, Mat 16:22, 23). Siya 
ang kanilang kumandante, at ang kaniyang pangu- 
nahing utos ay ibigin nila ang isa't isa kung paa- 
nong inibig niya sila.” (Ju 15:10-14) Nakaya niyang 
kontrolin ang mga pulutong na may bilang na libu- 
libo. (Mar 6:39-46) Ang patuluyan at kapaki-paki- 
nabang na pagsasanay na ibinigay niya sa kani- 
yang mga alagad, na karamiha'y mga taong may 
mababang posisyon at edukasyon, ay napakabisa. 
(Mat 10:1-11:1, Mar 6:7-13, Luc 8:1) Nang maglaon, 
ang mga taong may mataas na katayuan at pinag- 
aralan ay nagtaka dahil sa mapuwersa at may-tiwa- 
lang pananalita ng mga apostol: at bilang “mga 
mangingisda ng mga tao,” nagkaroon ng kamang- 
ha-manghang mga resulta ang gawain nila--libu- 
libong tao ang tumugon sa kanilang pangangaral. 
(Mat 4:19, Gaw 2:37, 41; 4:4, 13; 6:7) Dahil sa kani- 
lang unawa sa mga simulain ng Bibliya, na maingat 
na ikinintal ni Jesus sa kanilang puso, nang magla- 
on ay naging mga tunay na pastol sila ng kawan. 
(1Pe 5:1-4) Sa gayon, sa loob lamang ng tatlo at ka- 
lahating taon, nakapagtatag si Jesus ng matibay na 
pundasyon para sa isang nagkakaisang internasyo- 
nal na kongregasyon na may libu-libong miyembro 
mula sa iba't ibang lahi. 

Mahusay na Tagapaglaan at Matuwid na 
Hukom. Ang kaniyang pamamahala ay magi- 
ging higit na masagana kaysa sa pamamahala ni 


JESU-KRISTO 


Solomon, ipinakita ito ng kakayahan ni Jesus na pa- 
ngunahan nang may napakalaking tagumpay ang 
pangingisda ng kaniyang mga alagad. (Luc 5:4-9, 
ihambing ang Ju 21:4-11.) Ang pagpapakain sa 
libu-libo katao na isinagawa ng lalaking ito na ipina- 
nganak sa Betlehem (nangangahulugang “Bahay ng 
Tinapay”), gayundin ang paggawa niyang mainam 
na alak sa tubig, ay patikim lamang ng piging na 
ilalaan ng Mesiyanikong Kaharian ng Diyos sa hina- 
harap “para sa lahat ng mga bayan.” (Isa 25:6, 
ihambing ang Luc 14:15.) Hindi lamang wawakasan 
ng kaniyang pamamahala ang karalitaan at gutom 
kundi pangyayarihin din nito ang ‘paglamon sa ka- 
matayan.'--Isa 25:7, 8. 

Gayundin naman, kasuwato ng Mesiyanikong 
mga hula, maraming dahilan upang magtiwala sa 
katarungan at matuwid na kahatulan na idudulot ng 
kaniyang pamahalaan. (Isa 11:3-5, 32:1, 2, 42:1) 
Nagpakita siya ng matinding paggalang sa kautu- 
san, lalo na sa kautusan ng kaniyang Diyos at Ama, 
pati na rin sa batas ng “nakatataas na mga awtori- 
dad" na pinahintulutang umiral sa lupa, samakatu- 
wid ay ang sekular na mga pamahalaan. (Ro 13:1, 
Mat 5:17-19: 22:17-21, Ju 18:36) Tinanggihan niya 
ang pagsisikap ng mga tao na isali siya sa daig- 
dig ng pulitika nang tangkain nilang 'gawin siyang 
hari.” (Ju 6:15, ihambing ang Luc 19:11, 12, Gaw 
1:6-9.) Hindi siya lumampas sa mga hangganan ng 
kaniyang awtoridad. (Luc 12:13, 14) Walang sinu- 
mang “makahahatol sa kaniya ng kasalanan,’ hindi 
lamang dahil ipinanganak siyang sakdal kundi dahil 
sinikap din niyang lubusang tuparin ang Salita ng 
Diyos. (Ju 8:46, 55) Ang katuwiran at katapatan ay 
nakabigkis sa kaniya na parang sinturon. (Isa 11:5) 
Bukod sa siya'y may pag-ibig sa katuwiran, taglay 
rin niya ang pagkapoot sa kabalakyutan, pagpapa- 
imbabaw, at pandaraya, gayundin ang pagkagalit sa 
mga sakim at manhid sa mga pagdurusa ng iba. 
(Mat 7:21-27: 23:1-8, 25-28, Mar 3:1-5; 12:38-40, 
ihambing ang tal 41-44.) Magagalak ang maaamo 
at maralita sapagkat papawiin ng kaniyang pama- 
mahala ang kawalang-katarungan at paniniil.--Isa 
11:4: Mat 5:5. 

Nagpakita siya ng matalas na kaunawaan sa mga 
simulain, sa tunay na kahulugan at layunin ng mga 
kautusan ng Diyos, anupat idiniin niya “ang mas 
mabibigat na bagay,” ang “katarungan at awa at ka- 
tapatan.” (Mat 12:1-8, 23:23, 24) Hindi siya nagpa- 
kita ng pagtatangi ni ng paboritismo, bagaman par- 
tikular niyang minahal ang isa sa kaniyang mga 
alagad. (Mat 18:1-4, Mar 10:35-44: Ju 13:23, iham- 
bing ang 1Pe 1:17.) Bagaman ang isa sa mga huling 
ginawa niya noong mamamatay na siya sa pahira- 
pang tulos ay ang magpakita ng pagkabahala sa ka- 
niyang inang tao, ang kaniyang ugnayang pam- 


1220 


pamilya ay hindi kailanman nauna sa kaniyang 
espirituwal na mga kaugnayan. (Mat 12:46-50, Luc 
11:27, 28; Ju 19:26, 27) Gaya ng inihula, hindi ma- 
babaw ang pag-aasikaso niya sa mga problema, na 
waring “ayon lamang sa nakita ng kaniyang mga 
mata, ni [ang kaniyang saway man ay] ayon lamang 
sa narinig ng kaniyang mga tainga.” (Isa 11:3, iham- 
bing ang Ju 7:24.) Nababasa niya ang puso ng mga 
tao at napag-uunawa niya ang kanilang pag-iisip, 
pangangatuwiran, at mga motibo. (Mat 9:4: Mar 
2:6-8, Ju 2:23-2b) At pinanatili niyang nakatuon 
ang kaniyang pakinig sa Salita ng Diyos at hinanap 
niya, hindi ang kaniyang sariling kalooban, kundi 
ang kalooban ng kaniyang Ama: tinitiyak nito na, 
bilang Hukom na inatasan ng Diyos, ang kaniyang 
mga pasiya ay laging tama at matuwid.--Isa 11:4, 
Ju 5:30. 

Namumukod-tanging Propeta. Tinupad ni 
Jesus ang mga kahilingan sa isang propeta na tu- 
lad ni Moises ngunit mas dakila kaysa sa propetang 
ito. (Deu 18:15, 18, 19: Mat 21:11; Luc 24:19, Gaw 
3:19-23, ihambing ang Ju 7:40.) Inihula niya ang 
kaniyang mga pagdurusa at paraan ng kamatayan, 
ang pangangalat ng kaniyang mga alagad, ang 
pagkubkob sa Jerusalem, at ang lubos na pag- 
kawasak ng lunsod na iyon at ng templo nito. 
(Mat 20:17-19, 24:1-25:46, 26:31-34, Luc 19:41-44, 
21:20-24: Ju 13:18-27, 38) May kaugnayan sa hu- 
ling nabanggit na mga pangyayari, nilakipan niya 
ang mga ito ng mga hula na matutupad sa pana- 
hon ng kaniyang pagkanaririto, kapag nagpupuno 
na ang kaniyang Kaharian. At, tulad ng naunang 
mga propeta, nagsagawa siya ng mga tanda at 
mga himala bilang katibayan na isinugo siya ng 
Diyos. Nahigitan ng kaniyang mga kredensiyal ya- 
ong kay Moises--pinatahimik niya ang nagnga- 
ngalit na dagat ng Galilea, lumakad siya sa ibabaw 
ng tubig nito (Mat 8:23-27, 14:23-34): nagpagaling 
siya ng bulag, bingi, at pilay, at ng mga taong may 
malulubhang sakit gaya ng ketong; at nagbangon 
pa nga siya ng mga patay.--Luc 7:18-23, 8:41-56, 
Ju 11:1-46. 

Napakahusay na halimbawa ng pag-ibig. 
Ang katangiang nangingibabaw sa lahat ng aspek- 
tong ito ng personalidad ni Jesus ay pag-ibig--ang 
pag-ibig ni Jesus sa kaniyang Ama higit kaninuman 
at ang pag-ibig niya sa kaniyang mga kapuwa nila- 
lang. (Mat 22:37-39) Dahil dito, pag-ibig ang magi- 
ging pagkakakilanlan ng kaniyang mga alagad. (Ju 
13:34, 3b, ihambing ang 1Ju 3:14.) Ang kaniyang 
pag-ibig ay hindi sentimentalidad lamang. Baga- 
man nagpakita siya ng matinding damdamin, si Je- 
sus ay laging ginabayan ng simulain (Heb 1:9): ang 
kalooban ng kaniyang Ama ang pangunahin niyang 


1221 


ikinabahala. (Ihambing ang Mat 16:21-23.) Pinatu- 
nayan niya ang kaniyang pag-ibig sa Diyos sa pa- 
mamagitan ng pagtupad sa mga utos ng Diyos (Ju 
14:30, 31, ihambing ang 1Ju 5:3) at sa pamamagi- 
tan ng pagsisikap na luwalhatiin ang kaniyang Ama 
sa lahat ng pagkakataon. (Ju 17:1-4) Noong huling 
gabi niya kasama ng kaniyang mga alagad, tatlum- 
pung beses niyang tinukoy ang pag-ibig, anupat 
tatlong beses niyang inulit ang utos na “ibigin [nila] 
ang isa't isa.” (Ju 13:34: 15:12, 17) Sinabi niya sa ka- 
nila: “Walang sinuman ang may pag-ibig na mas 
dakila kaysa rito, na ibigay ng isa ang kaniyang ka- 
luluwa alang-alang sa kaniyang mga kaibigan. Kayo 
ay mga kaibigan ko kung ginagawa ninyo ang iniu- 
utos ko sa inyo.”--Ju 15:13, 14; ihambing ang Ju 
10:11-15. 

Pagkatapos nito, bilang katibayan ng kaniyang 
pag-ibig sa Diyos at sa di-sakdal na sangkatau- 
han, hinayaan niyang siya ay “dalhing tulad ng 
isang tupa patungo sa patayan,’ anupat pumayag na 
siya'y litisin, sampalin, suntukin, duraan, hagupitin, 
at sa katapus-tapusan, ipako sa isang tulos sa pa- 
gitan ng mga kriminal. (Isa 53:7, Mat 26:67, 68; 
27:26-38: Mar 14:65: 15:15-20: Ju 19:1) Sa pamama- 
gitan ng kaniyang sakripisyong kamatayan, ipinaki- 
ta niya ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao (Ro 5:8-10: 
Efe 2:4, 5) at tinulungan niya ang mga tao na lu- 
busang magtiwala sa kaniyang di-nagmamaliw na 
pag-ibig sa kaniyang tapat na mga alagad.---Ro 
8:35-39, 1Ju 3:16-18. 

Yamang ang larawan ng Anak ng Diyos na iginu- 
guhit ng nakasulat na rekord, bagaman maikli (Ju 
21:25), ay maringal, tiyak na lalong higit na mari- 
ngal ang katunayan nito. Ang kaniyang nakaaantig 
na halimbawa ng kapakumbabaan at kabaitan, lakip 
ang katatagan para sa katuwiran at katarungan, ay 
nagbibigay-katiyakan na ang pamahalaan ng kani- 
yang Kaharian ang siyang pinananabikan ng mga 
taong may pananampalataya sa nakalipas na mara- 
ming siglo, at na sa katunayan, hihigitan pa nito ang 
lahat ng kanilang inaasahan. (Ro 8:18-22) Sa lahat 
ng bagay, ipinakita niya ang sakdal na pamantayan 
para sa kaniyang mga alagad, na ibang-iba sa pa- 
mantayan ng mga tagapamahala ng sanlibutan. 
(Mat 20:25-28, 1Co 11:1, 1Pe 2:21) Siya mismo, 
na kanilang Panginoon, ang naghugas ng kanilang 
mga paa. Sa gayong paraan, nagbigay siya ng pari- 
san ng pagiging maalalahanin, makonsiderasyon, at 
mapagpakumbaba na magiging pagkakakilanlan ng 
kaniyang kongregasyon ng mga pinahirang tagasu- 
nod, hindi lamang sa lupa kundi pati sa langit. (Ju 
13:3-15) Bagaman nasa langit ang kanilang mga 
trono at makikibahagi sila kay Jesus sa ‘lahat ng aw- 
toridad sa langit at sa lupa' sa loob ng Sanlibong Ta- 
6ng Paghahari ni Kristo, dapat nilang mapagpa- 


JESURUN 


kumbabang asikasuhin at maibiging ilaan ang mga 
pangangailangan ng kaniyang mga sakop sa lupa. 
- Mat 28:18: Ro 8:17: 1Pe 2:9; Apo 1:5, 6: 20:6: 
21:2-4. 

Ipinahayag na Matuwid at Karapat-dapat. 
Sa pamamagitan ng kaniyang buong-buhay na lan- 
dasin ng katapatan sa Diyos, lakip ang kaniyang 
hain, naisagawa ni Jesu-Kristo ang “isang gawa ng 
pagbibigay-katuwiran” na nagpatunay na kuwalipi- 
kado siyang maglingkod bilang ang pinahirang Ha- 
ring-Saserdote ng Diyos sa langit. (Ro 5:17, 18) Sa 
pamamagitan ng kaniyang pagkabuhay-muli mula 
sa mga patay tungo sa buhay bilang isang makala- 
ngit na Anak ng Diyos, siya ay “ipinahayag na ma- 
tuwid sa espiritu.” (1Ti 3:16) Ipinroklama ng maka- 
langit na mga nilalang na siya'y “karapat-dapat 
na tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at 
karunungan at lakas at karangalan at kaluwalhatian 
at pagpapala,” anupat isa na tulad-leon alang-alang 
sa katarungan at kahatulan ngunit tulad-kordero 
naman sa pagbibigay ng kaniyang sarili bilang hain 
upang mailigtas ang iba. (Apo 5:5-13) Tinupad niya 
ang kaniyang pangunahing layunin na pabanalin 
ang pangalan ng kaniyang Ama. (Mat 6:9, 22:36-38) 
Ginawa niya ito, hindi lamang sa pamamagitan ng 
paggamit sa pangalang iyon, kundi sa pamamagi- 
tan din ng pagsisiwalat sa Personang kinakatawa- 
nan niyaon, anupat ipinakita niya ang kamangha- 
manghang mga katangian ng kaniyang Ama---ang 
Kaniyang pag-ibig, karunungan, katarungan, at ka- 
pangyarihan---sa gayo'y tinulungan niya ang mga 
tao na malaman o maranasan kung ano ang isina- 
sagisag ng pangalan ng Diyos. (Mat 11:27, Ju 1:14, 
18, 17:6-12) Higit sa lahat, ginawa niya ito sa pa- 
mamagitan ng pagtataguyod sa pansansinukob na 
soberanya ni Jehova, anupat ipinakitang ang pa- 
mahalaan ng kaniyang Kaharian ay matibay na na- 
kasalig sa Kataas-taasang Pinagmumulan ng awto- 
ridad. Kaya naman masasabi tungkol sa kaniya: 
“Ang Diyos ang iyong trono magpakailan-kailan- 
man.”--Heb 1:8. 

Sa gayon, ang Panginoong Jesu-Kristo ang siyang 
“Punong Ahente at Tagapagpasakdal ng ating pana- 
nampalataya.” Sa pamamagitan ng pagtupad niya 
sa hula at pagsisiwalat niya sa mga layunin ng 
Diyos sa hinaharap, gayundin sa mga sinabi at gi- 
nawa niya at sa mga katangiang ipinakita niya, nag- 
laan siya ng matibay na pundasyon na magiging sa- 
ligan ng tunay na pananampalataya.--Heb 12:2; 
11:1. 


JESURUN [Isa na Matuwid]. Isang titulong pan- 
dangal para sa Israel. Sa Griegong Septuagint ang 
“Jesurun” ay naging isang termino ng pagmamahal, 
anupat isinalin itong “minamahal.” Ang katawa- 
gang “Jesurun” ay dapat sanang nagpaalaala sa 


JESUS 


Israel sa pagkatawag dito bilang katipang bayan ni 
Jehova, samakatuwid ay sa pananagutan nito na 
manatiling matuwid. (Deu 33:5, 26, Isa 44:2) Sa 
Deuteronomio 32:15, ginagamit ang pangalang Je- 
surun sa kabalintunaan. Sa halip na mamuhay ayon 
sa pangalan nito na Jesurun, ang Israel ay naging 
suwail, iniwan ang Maylikha nito, at hinamak ang 
Tagapagligtas nito. 


JESUS [anyong Lat. ng Gr. na Ie-sous,, na ka- 
tumbas ng Heb. na Ye-shu'a' o Yehoh-shu'a' at na- 
ngangahulugang “Si Jehova ay Kaligtasan”]. Ang 
Judiong istoryador na si Josephus ng unang sig- 
lo C.E. ay bumanggit ng mga 12 tao na may gayong 
pangalan, bukod pa sa mga nasa ulat ng Bibliya. Lu- 
militaw rin ito sa mga akdang Apokripal ng huling 
mga siglo ng yugtong B.C.E. Samakatuwid, isa itong 
karaniwang pangalan noong yugtong iyon. 

1. Ang pangalang I-e-sous' ay lumilitaw sa teks- 
tong Griego ng Gawa 7:45 at Hebreo 4:8 at tumutu- 
koy kay Josue, ang lider ng Israel pagkamatay ni 
Moises.--Tingnan ang Josue Blg. 1. 

2. Isang ninuno ni Jesu-Kristo, maliwanag na sa 
linya ng kaniyang ina. (Luc 3:29) Ang ilang sinau- 
nang manuskrito ay kababasahan dito ng “Jose(s).” 
--Tingnan ang TALAANGKANAN NI JESU-KRISTO. 

3. Si Jesu-Kristo.--Tingnan ang JEsU-KRISTO. 

4. Isang Kristiyano, maliwanag na Judio, at ka- 
manggagawa ni Pablo. Tinawag din siyang Justo. 
—Col 4:11. 


JETER [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “labis-labis pa; pag-apaw']. 

1. Ang biyenan ni Moises na si Jetro ay tinata- 
wag na Jeter sa tekstong Masoretiko sa Exodo 4:18. 
--Tingnan ang JETRO. 

2. Isang inapo ni Juda sa pamamagitan ni Perez. 
Si Jeter ay namatay na walang mga anak.--ICr 2: 
4, 5, 25, 26, 28, 32. 

3. Ang unang binanggit na anak ni Ezrah, inapo 
ni Juda.— 1Cr 4:17. 

4. Isang inapo ni Aser. (1Cr 7:30, 38) Malamang 
na siya rin ang Itran sa talata 37, ang mga panga- 
lang ito ay magkahawig na magkahawig sa Hebreo. 

5. Ang panganay na anak ni Gideon. Lumilitaw 
na si Jeter ay sumama sa kaniyang ama sa pagtugis 
at pagbihag sa Midianitang mga hari na sina Zeba 
at Zalmuna, ngunit nang utusang patayin ang mga 
ito, ang kabataang si Jeter ay natakot na hugutin 
ang kaniyang tabak. (Huk 8:20) Pagkamatay ni Gi- 
deon, si Jeter ay pinatay ng kaniyang kapatid sa 
ama na si Abimelec.---Huk 9:5, 18. 

6. Ama ng dating pinuno ng hukbo ni David na si 
Amasa. (1Ha 2:5, 32) Sa 2 Samuel 17:25 sa tekstong 
Masoretiko ay tinatawag siyang Itra at sinasabing 


1222 


isa siyang Israelita, ngunit sa 1 Cronica 2:17 ay tina- 
tawag siyang isang Ismaelita, posibleng dahil nani- 
rahan siya nang ilang panahon kasama ng mga Is- 
maelita. 


JETET. Isang shik ng Edom, inapo ni Esau. 
--Gen 36:40-43, 1Cr 1:51, tingnan ang TIMNA Blg. 3. 


JETRO [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “labis-labis pa, pag-apaw”]. Biyenan ni Moi- 
ses, isang Kenita. (Exo 3:1, Huk 1:16) Si Jetro ay ti- 
natawag ding Reuel. (Bil 10:29) Malamang na ang 
Jetro ay isang titulo, samantalang ang Reuel naman 
ay personal na pangalan. Gayunman, pangkarani- 
wan sa isang pinunong Arabe na magkaroon ng da- 
lawa o higit pang mga pangalan, gaya ng pinatoto- 
tohanan ng maraming inskripsiyon. Ang Jetro ay 
binabaybay na “Jeter” sa tekstong Masoretiko sa 
Exodo 4:18. 

Si Jetro “ang saserdote ng Midian.” Yamang siya 
ay ulo ng isang malaking pamilya ng di-kukulangin 
sa pitong anak na babae at isang binanggit na anak 
na lalaki (Exo 2:15, 16, Bil 10:29), at may pananagu- 
tang maglaan para sa kaniyang pamilya sa mater- 
yal at manguna rin sa kanila sa pagsamba, siya ay 
angkop na tawaging “ang saserdote [o pinuno] ng 
Midian.’ Sa ganang sarili, hindi ito nagpapahiwatig 
ng pagsamba sa Diyos na Jehova, ngunit maaaring 
naitimo sa mga ninuno ni Jetro ang tunay na pag- 
samba, at marahil ang ilang bahagi nito ay nagpa- 
tuloy sa pamilya. Ipinahihiwatig ng kaniyang pag- 
gawi na mayroon siyang matinding paggalang sa 
Diyos ni Moises at ng Israel.---Exo 18:10-12. 

Ang pakikisama ni Jetro sa kaniyang mamanuga- 
ngin ay nagsimula di-nagtagal pagkaraang tumakas 
si Moises mula sa Ehipto noong 1553 B.C.E. Tinulu- 
ngan ni Moises ang mga anak na babae ni Jetro na 
painumin ang mga kawan ng kanilang ama, at 
iniulat nila ito sa kanilang ama, na malugod na- 
mang nagpatuloy kay Moises. Nanuluyan si Moises 
sa sambahayan ni Jetro at nang maglaon ay napa- 
ngasawa ang anak nito na si Zipora. Pagkatapos ng 
mga 40 taon ng pagpapastol sa mga kawan ni Jetro 
sa kapaligiran ng Bundok Horeb (Sinai), si Moises ay 
tinawag ni Jehova upang bumalik sa Ehipto, at bu- 
malik siya taglay ang pagsang-ayon ng kaniyang bi- 
yenan.---Exo 2:15-22, 3:1, 4:18, Gaw 7:29, 30. 

Nang maglaon ay nabalitaan ni Jetro ang mala- 
king tagumpay ni Jehova laban sa mga Ehipsiyo, at 
kaagad siyang pumaroon kay Moises sa Horeb, ka- 
sama si Zipora at ang dalawang anak ni Moises, 
napakasaya ng kanilang muling pagkikita. Bilang 
tugon sa paglalahad ni Moises tungkol sa maka- 
pangyarihang mga gawa ng pagliligtas ni Jehova, 
pinagpala ni Jetro ang Diyos at sinabi: “Ngayon ay 
alam kong si Jehova ay mas dakila kaysa sa lahat ng 


1223 


iba pang diyos.” Pagkatapos ay naghandog siya ng 
mga hain sa tunay na Diyos. (Exo 18:1-12) Nang su- 
munod na araw, namasdan ni Jetro kung paano pi- 
nakikinggan ni Moises ang mga suliranin ng mga 
Israelita “mula umaga hanggang gabi.” Sa pagkaki- 
tang nakahahapo ito kapuwa kay Moises at sa ba- 
yan, iminungkahi ni Jetro ang isang sistema ng 
pagkakatiwala ng awtoridad sa iba. ‘Magsanay ka ng 
ibang may-kakayahan at karapat-dapat na mga la- 
laki bilang mga pinuno ng sampu-sampu, lima- 
limampu, daan-daan, at libu-libo upang pagpasiya- 
han ang mga kaso, anupat diringgin mo lamang ang 
hindi nila kayang lutasin.” Sumang-ayon si Moises, 
at nang maglaon ay bumalik na si Jetro sa kaniyang 
sariling lupain.---Exo 18:13-27. 

Ang anak ni Jetro na si Hobab ay hinilingan ni 
Moises na maging giya ng Israel. Lumilitaw na pag- 
katapos ng kaunting panghihikayat, pumayag siya, 
at ang ilan sa kaniyang pangkat ay pumasok sa Lu- 
pang Pangako kasama ng Israel. (Bil 10:29-33) Sa 
Hukom 4:11 ay tinutukoy si Hobab bilang biyenan ni 
Moises sa halip na kaniyang bayaw, at naging dahi- 
lan ito ng kalituhan sa pag-unawa. Gayunman, ang 
pananalitang Hebreo na karaniwang isinasalin bi- 
lang “biyenang lalaki,” sa mas malawak na diwa, ay 
maaaring tumukoy sa sinumang kamag-anak na la- 
laki sa pamamagitan ng pag-aasawa at sa gayon ay 
maaari ring mangahulugang “bayaw.” Ang pagsa- 
sabing si Hobab ang biyenan ni Moises sa halip na si 
Jetro ay sasalungat sa iba pang teksto. Kung ang 
Hobab ay isa pang pangalan ni Jetro, gaya ng ipina- 
palagay ng ilan, mangangahulugan din ito na dala- 
wang lalaki, ama at anak, ang may pangalang Ho- 
bab. Sa kabilang dako naman, si Hobab, bilang isang 
nangungunang miyembro ng sumunod na salinlahi 
ng mga Kenita, ay maaaring gamitin sa tekstong ito 
bilang kinatawan ng kaniyang ama.-- Tingnan ang 
HOBAB. 


JETUR. Isang anak ni Ismael (Gen 25:13-15: 
1Cr 1:31) at ninuno ng isang bayan na dinigma ng 
mga Israelita. (1Cr 5:18, 19) Posibleng mga inapo ni 
Jetur ang mga Itureano.--Luc 3:1, tingnan ang 
ITUREA. 


JEUEL. 

1. Isang Levita na tumulong sa paglilinis ng tem- 
plo noong panahon ng paghahari ni Hezekias: isang 
inapo ni Elisapan.---2Cr 29:13, 15, 16. 

2. Isa na nanirahan sa Jerusalem pagkaraan ng 
pagkatapon, ulo ng Judeanong sambahayan ni Zera 
sa panig ng ama.— 1Cr 9:3-6, 9, Gen 46:12. 


JEUS [posible, Maglaan Nawa Siya ng Tulong]. 
1. Isang anak ni Esau sa kaniyang Hivitang asa- 
wa na si Oholibama. Si Jeus ay ipinanganak sa Ca- 


JEZEBEL 


naan, ngunit nang maglaon ay lumipat ang pamil- 
ya sa Edom.---Gen 36:2, 5-8, 14, 18; 1Cr 1:35. 

2. Isang inapo ni Benjamin, isang mandirigma at 
pinagmulan ng isang pantribong pamilya.--ICr 7: 
6, 10. 

3. Isang Gersonitang Levita, anak ni Simei. Ya- 
mang kaunting-kaunti ang naging mga anak kapu- 
wa ni Jeus at ng kaniyang kapatid na si Berias, ang 
kanilang mga inapo noong panahon ni David ay 
nagsama upang bumuo ng isang sambahayan sa 
panig ng ama.—1Cr 23:7, 10, 11. 

4. Ang unang binanggit na anak ni Haring Reho- 
boam, ipinapalagay na sa kaniyang asawang si Ma- 
halat. Dahil higit na inibig ni Rehoboam ang isa 
pang asawa, nilampasan si Jeus sa hanay ng mga 
hahalili sa hari.--2Cr 11:18-23. 

5. Isang Benjamita, isa sa mga inapo ni Ha- 
ring Saul.— 1Cr 8:33, 39. 


JEUZ [Siya ay Nagpanukala (Nagpayo)]. Isang 
ulo ng pamilya sa tribo ni Benjamin, anak ni Saha- 
raim sa kaniyang asawang si Hodes.---1Cr 8:1, 8-10. 


JEZANIAS [malamang na pinaikling anyo ng 
Jaazanias, nangangahulugang “Si Jehova ay Naki- 
nig']. Isang pinuno ng Judeanong hukbong militar 
na kabilang sa mga nagpasakop sa maikling panga- 
ngasiwa ni Gedalias noong 607 B.C.E. (Jer 40:8, 9; 
42:1) Si Jezanias ay tinatawag ding Azarias (Jer 
43:2) at Jaazanias.---2Ha 25:23. 


JEZEBEL [mula sa wikang Fenisa, posibleng 
nangangahulugang “Nasaan ang Isa na Matayog 
[samakatuwid nga, ang prinsipe] ?']. 

1. Asawa ni Ahab, isang hari ng Israel noong 
huling kalahatian ng ikasampung siglo B.C.E. Isa 
siyang dominanteng reyna at isang masigasig na 
tagapagtaguyod ng Baalismo laban sa pagsamba 
kay Jehova. Sa bagay na ito ay katulad siya ng ka- 
niyang amang si Etbaal, ang hari ng Sidon, maliwa- 
nag na ang isa na tinukoy ng sinaunang istoryador 
na si Menander (ayon sa Against Apion ni Josephus, 
I, 116, 123 [18]) bilang isang saserdote ni Astarte 
(Astoret) na lumuklok sa trono sa pamamagitan ng 
pagpaslang sa hari.---1Ha 16:30, 31. 

Malamang na ang pag-aasawa ni Ahab sa pa- 
ganong prinsesang si Jezebel ay para sa pulitikal 
na mga kadahilanan, anupat hindi isinaalang-alang 
ang magiging epekto nito sa pagsamba ng Israel. 
At pagkatapos niyang gumawa ng gayong pakiki- 
pag-alyansa, natural lamang na ang susunod na 
hakbang upang mapaluguran ang kaniyang asawa 
na debotong mananamba ni Baal ay ang magtayo 
ng isang templo at altar para kay Baal, magtindig 
ng “sagradong poste” na anyong ari ng lalaki, at 
pagkatapos ay samahan ito sa gayong idolatrosong 


JEZEBEL 


pagsamba. Dahil dito, higit pa ang ginawa ni Ahab 
upang galitin si Jehova kaysa sa lahat ng mga hari 
ng Israel na nauna sa kaniya.-- 1Ha 16:32, 33. 

Palibhasa'y hindi pa nasiyahan na opisyal na si- 
nang-ayunan ng hari ang pagsamba kay Baal, sini- 
kap ni Jezebel na pawiin ang pagsamba kay Jehova 
mula sa lupain. Sa layuning iyon ay ipinag-utos ni- 
yang patayin ang lahat ng propeta ni Jehova, ngu- 
nit binabalaan ng Diyos si Elias na tumakas at tu- 
mawid ng Jordan, at itinago naman ni Obadias na 
katiwala ng palasyo ang isang daan pa sa mga yu- 
ngib. (1Ha 17:1-3, 18:4, 13) Pagkaraan ng ilang pa- 
nahon ay muling tumakas si Elias upang iligtas ang 
kaniyang buhay nang si Jezebel, sa pamamagitan 
ng sariling mensahero nito, ay sumumpang papata- 
yin siya.-- 1Ha 19:1-4, 14. 

Nagkaroon ng 450 propeta ni Baal at 400 propeta 
ng sagradong poste, na pawang inaalagaan at pina- 
kakain ni Jezebel mula sa kaniyang sariling mahar- 
likang mesa na ginagastusan ng bansa. (1Ha 18:19) 
Ngunit sa kabila ng kaniyang panatikong mga pag- 
sisikap na lipulin ang pagsamba kay Jehova, isini- 
walat ni Jehova na, nang dakong huli, “ang lahat ng 
tuhod na hindi lumuhod kay Baal, at ang bawat bi- 
big na hindi humalik sa kaniya” ay umabot sa 7,000 
katao.-- 1Ha 19:18. 

Sa pakikitungo ni Jezebel kay Nabot, makikita na- 
tin ang isa pang aspekto ng balakyot na pagkatao ng 
babaing ito, isang pagkatao na napakasakim, wa- 
lang prinsipyo, palalo, at malupit. Nang si Ahab ay 
magmukmok at mamanglaw dahil tumanggi si Na- 
bot na ipagbili sa kaniya ang minanang ubasan nito, 
nilampasan ng walang-prinsipyo at walang-kahihi- 
yang babaing ito ang pagkaulo ng kaniyang asawa 
at may-kapalaluang sinabi: “Ako ang magbibigay sa 
iyo ng ubasan ni Nabot.” (1Ha 21:1-7) Nang magka- 
gayon ay sumulat siya ng mga liham, na nilagdaan 
at tinatakan sa pangalan ni Ahab, anupat inutusan 
ang matatandang lalaki at mga taong mahal ng ba- 
yan ni Nabot na isaayos na si Nabot ay may-kabu- 
laanang akusahan ng mga walang-kabuluhang tao 
ng pagsumpa sa Diyos at sa hari at pagkatapos ay 
ilabas si Nabot at batuhin ito hanggang sa mama- 
tay. Sa gayon ay pinatay si Nabot sa pamamagitan 
ng pagpilipit sa katarungan. Pagkatapos ay kinuha 
ni Ahab ang ubasan at inihanda iyon upang gawing 
hardin ng mga gulay.-- 1Ha 21:8-16. 

Dahil sa gayong labis-labis na pagwawalang- 
bahala sa katuwiran, itinalaga ni Jehova na si Ahab 
at ang linya ng angkan nito ay aalisin sa isang lu- 
bos na pagkalipol. “Maliban sa kaniya ay walang si- 
numang naging tulad ni Ahab, na ipinagbili ang 
kaniyang sarili upang gawin ang masama sa pani- 
ngin ni Jehova, na ibinuyo ni Jezebel na kaniyang 
asawa.” Kaya ang hatol ni Jehova laban kay Jeze- 


1224 


bel: “Ang mga aso ang uubos kay Jezebel.”---1Ha 
21:17-26. 

Sa paglipas ng panahon, si Ahab ay namatay at 
hinalinhan muna ng anak ni Jezebel na si Ahazias, 
na namahala nang dalawang taon, at pagkatapos ay 
ng isa pa sa kaniyang mga anak, si Jehoram, na na- 
mahala sa loob ng sumunod na 12 taon bago tulu- 
yang nagwakas ang dinastiya ni Ahab. (1Ha 22:40, 
51-53, 2Ha 1:17: 3:1) Noong panahon ng mga pag- 
hahari ng mga anak niyang ito, patuloy na inimplu- 
wensiyahan ni Jezebel, na gumaganap noon bilang 
inang reyna, ang lupain sa pamamagitan ng kani- 
yang mga pakikiapid at mga panggagaway. (2Ha 
9:22) Nadama ang kaniyang impluwensiya pati sa 
Juda sa dakong T, kung saan ang kaniyang balakyot 
na anak na si Athalia, na napangasawa ng hari ng 
Juda, ay nagtaguyod sa espiritu ni Jezebel sa timu- 
gang kahariang iyon sa loob ng anim na taon pa 
pagkamatay ng kaniyang ina.---2Ha 8:16-18, 25-27: 
2Cr 22:2, 3; 24:7. 

Nang makarating kay Jezebel ang balita na pina- 
tay ni Jehu ang kaniyang naghaharing anak na si 
Jehoram at papunta na ito sa Jezreel, pinintahan 
niya ang kaniyang mga mata, pinalamutian ang ka- 
niyang buhok, at pumuwesto sa isang mataas na 
bintana na nakaharap sa liwasan ng palasyo. Doon 
ay binati niya ang manlulupig sa matagumpay na 
pagdating nito, sa pagsasabing: “Napabuti ba si Zim- 
ri na mamamatay ng kaniyang panginoon?” Mala- 
mang na ang mapanuyang pagbating ito ay pasa- 
ring na pagbabanta, sapagkat si Zimri, matapos 
nitong patayin ang kaniyang hari at agawin ang tro- 
no, ay nagpatiwakal pagkalipas ng pitong araw nang 
pagbantaan ang kaniyang buhay.--2Ha 9:30, 31, 
1Ha 16:10, 15, 18. 

Bilang tugon sa gayong di-magandang pagtang- 
gap, sinabi ni Jehu: “Sino ang nasa panig ko? Sino?” 
Nang dumungaw ang dalawa o tatlong opisyal ng 
korte, iniutos niya, “Ibagsak ninyo siya!” Sa lakas ng 
pagkahulog, ang kaniyang dugo ay tumilamsik sa 
pader at sa mga kabayo, at niyurakan siya, ma- 
lamang ay sa pamamagitan ng mga kabayo. Di- 
nagtagal, nang dumating ang mga lalaki upang 
ilibing “ang anak na ito ng isang hari, aba, nasum- 
pungan nila na halos naubos na siya ng mga asong 
ligaw, gaya ng inihula ng “salita ni Jehova na sina- 
lita niya sa pamamagitan ng kaniyang lingkod na si 
Elias,” anupat ang naiwan lamang ay ang bungo, 
mga paa, at mga palad ng kaniyang kamay bilang 
katibayan na nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi ni 
Jehova.---2Ha 9:32-37. 

2. Ang “babaing” iyon sa kongregasyon ng Tia- 
tira na ang tawag sa kaniyang sarili ay propetisa. 
Tiyak na ang “babaing” ito ay binigyan ng panga- 
lang Jezebel dahil ang kaniyang balakyot na pag- 


1225 


gawi ay katulad ng sa asawa ni Ahab. Bukod sa 
pagtuturo ng huwad na relihiyon at pagliligaw sa 
marami upang gumawa ng pakikiapid at idolatriya, 
ang “babaing” ito ay manhid din at ayaw magsisi. 
Dahil dito, ipinahayag ng “Anak ng Diyos” na siya 
ay ihahagis sa higaan ng karamdaman at ang ka- 
niyang mga anak ay papatayin, upang ipakita na 
tatanggapin ng bawat isa ang ayon sa kaniyang 
mga gawa.--Apo 2:18-23. 


JEZER [Kaniyang Inanyuan]. Ang ikatlong na- 
katalang anak ni Neptali; pinagmulan ng pamilya 
ng mga Jezerita.--Gen 46:24, Bil 26:48, 49; 1Cr 
7:13. 


JEZERITA, MGA [Ni (Kay) Jezer]. Isang pa- 
milya ng Neptali na nagmula kay Jezer.--Bil 
26:48, 49. 


JEZIEL. Isang Benjamitang anak ni Azmavet 
na pumanig kay David nang nagtatago ito dahil kay 
Saul.— 1Cr 12:1-3. 


JEZREEL 
JEZREELITA. 

1. Inapo ni Juda. Posibleng siya ang ninuno ng 
mga taga-Jezreel (Blg. 3) o ang pangunahing nani- 
rahan doon.— 1Cr 4:1, 3. 

2. Anak ng propetang si Oseas sa kaniyang asa- 
wang si Gomer. (Os 1:3, 4) Para sa makahulang ka- 
hulugan ng “Jezreel,” tingnan ang Blg. 4. 

3. Di-matukoy na lunsod sa bulubunduking pook 
ng Juda, marahil ay itinatag ng Blg. 1. (Jos 15:20, 
48, 56) Walang alinlangang ang Jezreel na ito ang 
bayan ng asawa ni David na si Ahinoam.--- 1Sa 
25:43: 27:3. 

4. Isang lunsod sa hanggahan ng teritoryo ng 
Isacar. (Jos 19:17, 18) Sa ngayon, ipinapalagay na 
ang Jezreel ay ang Zer'in (Tel Yizretel), na nasa mga 
11 km (7 mi) sa HHS ng Jenin (En-ganim). Makiki- 
ta sa bandang TS nito ang hugis hating-buwan na 
tagaytay ng mga burol na batong-apog na ipinapa- 
lagay na ang Bundok Gilboa. 

Noong huling kalahatian ng ikasampung sig- 
lo B.C.E., sa Jezreel nanirahan ang hari ng Israel na 
si Ahab at ang kahalili niyang si Jehoram, bagaman 
Samaria ang kabisera ng hilagang kaharian. (1Ha 
18:45, 46: 21:1, 2Ha 8:29) Sa ubasan ni Nabot mala- 
pit sa palasyo sa Jezreel, binigkas ng propetang si 
Elias ang hatol ni Jehova laban sa sambahayan ni 
Ahab. (1Ha 21:17-29) Ang hula ay natupad. Pinatay 
ni Jehu ang anak ni Ahab na si Haring Jehoram at 
pagkatapos ay ipinatapon ang bangkay nito sa bukid 
ni Nabot. Ang asawa ni Ahab na si Jezebel ay na- 
ging pagkain ng mga asong ligaw ng Jezreel nang 
ihulog ito mula sa bintana sa utos ni Jehu. Ang mga 
ulo ng 70 anak ni Ahab, na pinatay ng kanilang mga 


[Ang Diyos ay Maghahasik ng Binhi], 


JEZREEL 


tagapag-alaga sa Samaria, ay tinipon sa dalawang 
bunton sa pintuang-daan ng Jezreel. Walang isa 
man sa mga bantog na tao, mga kakilala, at mga sa- 
serdote ni Ahab sa Jezreel ang nakatakas.---2Ha 
9:22-37: 10:5-11. 

Ang Hula ni Oseas. Ang mga salita ni Jehova 
kay Oseas (1:4) hinggil sa “mga pagbububo ng dugo 
sa Jezreel” ay hindi dapat unawaing tumutukoy sa 
pagpuksa ni Jehu sa di-makadiyos na sambahayan 
ni Ahab. Si Jehu ay ginamit ni Jehova upang ila- 
pat ang Kaniyang kahatulan. Gayunman, maaaring 
nagkasala rin mismo si Jehu ng pagbububo ng dugo 
dahil sa maling mga motibo niya nang pahintulutan 
niyang manatili ang pagsamba sa guya.--2Ha 10: 
30, 31. 

Ang makahulang pangalang Jezreel, na itinagubi- 
lin ni Jehova na itawag ni Oseas sa kaniyang anak 
kay Gomer, ay tumukoy sa isang panghinaharap na 
pakikipagsulit sa sambahayan ni Jehu. Ang Diyos 
ay “maghahasik ng binhi,” anupat pangangalatin 
niya ito. Nangyari ang pakikipagsulit sa sambaha- 
yan ni Jehu nang paslangin ang kaniyang apo sa ta- 
lampakan na si Zacarias, matapos mamahala nang 
anim na buwan, at pagkatapos ay agawin ng ma- 
mamatay-taong si Salum ang trono. (2Ha 15:8-10) 
Sa gayo'y nagwakas ang dinastiya ni Jehu. Mga 
50 taon pagkaraan nito, noong 740 B.C.E., nang bu- 
magsak sa Asirya ang hilagang kaharian at ipa- 
tapon ang mga naninirahan doon, tuluyan nang 
naputol ang maharlikang pamamahala ng samba- 
hayan ng Israel. Nang panahong iyon, “ang busog 
ng Israel,” samakatuwid nga, ang militar na lakas 
nito, ay nabali. Binanggit sa hula na mangyayari ito 
sa Mababang Kapatagan ng Jezreel, marahil ay da- 
hil doon ganap na nagtagumpay ang mga Asiryano. 
--Os 1:4, 5. 

Gayunman, sa pamamagitan ng kaniyang prope- 
tang si Oseas, tinukoy rin ni Jehova ang isang kaa- 
yaayang kahulugan ng Jezreel. Sa pamamagitan ng 
muling pagtitipon sa nalabi ng Israel at Juda at pag- 
papabalik sa kaniyang bayan sa kanilang lupain, si 
Jehova ay maghahasik ng binhi, anupat pararami- 
hin niya sila roon.---Os 1:11; 2:21-23, ihambing ang 
Zac 10:8-10. 

5. Ang heograpikong lugar ng Kapatagan ng 
Jezreel. Kadalasan, ang katawagang ito ay tumutu- 
koy lamang sa mababang kapatagan na bumabag- 
tas nang patimog-silangan mula sa lunsod ng Jez- 
reel sa Isacar hanggang sa Bet-sean sa kanluraning 
gilid ng Libis ng Jordan. Pero ang katawagang “Li- 
bis ng Jezreel” ay ginagamit para tukuyin din ang 
mababang kapatagan sa K ng Jezreel, ang Kapa- 
tagan ng Esdraelon (na anyong Griego ng Heb- 
reong Jezreel). Kaya sa malawak na diwa, kasama 
sa “Libis ng Jezreel” ang buong kapatagan mula 


JIDLAP 


sa Kabundukan ng Carmel hanggang sa Ilog Jor- 
dan. 

Yamang ang lunsod ng Jezreel (Zer'in) ay nasa gi- 
lid ng isang mabato at palusong na lugar, matata- 
naw mula rito ang buong silanganing bahagi ng Li- 
bis ng Jezreel, na bumabagtas nang halos 19 na km 
(12 mi) patungong timog-silangan at may lapad na 
mga 3 km (2 mi). Noong panahon ni Josue, ang 
kapatagang ito ay kontrolado ng mga Canaanita 
na may matitibay at lubos na nasasandatahang 
mga karong pandigma. (Jos 17:16) Sa libis ding ito 
nasaksihan ni Gideon at ng kaniyang 300 tauhan 
ang pagliligtas ni Jehova nang ang mga hukbo ng 
kanilang kaaway na mga Midianita, Amalekita, at 
mga taga-Silangan ay magpatayan sa kalituhan. 
(Huk 6:33, 7:12-22) Nang harapin ng hukbong Isra- 
elita sa ilalim ng pamumuno ni Haring Saul ang ka- 
away na mga Filisteo, sila'y nagkampo sa tabi ng 
bukal na nasa Jezreel (marahil ay ang “Ain Jalud sa 
HK tagaytay ng Bundok Gilboa o ang “Ain el-Meiyi- 
teh sa ibaba ng bayan ng Zerin). Pagkatapos nito, 
mula sa Jezreel ay iniulat na namatay si Saul at ang 
kaniyang anak na si Jonatan. (1Sa 29:1, 11, 2Sa 4:4) 
Nang magkagayon, ang Jezreel at ang kapaligiran 
nito ay naging bahagi ng teritoryong pinamahalaan 
ng anak ni Saul na si Is-boset. (2Sa 2:8, 9) At noong 
naghahari si Solomon, kasama sa iniatas sa kinata- 
wan na si Baana ang matabang Kapatagan ng Jez- 
reel.-- 1Ha 4:7, 12. 


JIDLAP. Ang ikapito sa nakatalang walong anak 
na isinilang kay Nahor ng asawa nitong si Milca. 
Kaya si Jidlap ay pamangkin ni Abraham at tiyo ng 
asawa ni Isaac na si Rebeka.---Gen 22:20-23, 24:67. 


JOA [Si Jehova ay Kapatid (Kasamahan)]. 

1. Isa sa mga Levitikong bantay ng pintuang- 
daan na inatasan sa tungkuling pagbabantay sa 
mga kamalig noong mga araw ni David, ang ikat- 
long anak ni Obed-edom.--1Cr 26:1, 4, 12-15. 

2. Isang Levitang nagmula kay Gersom (Gerson), 
anak ni Zima. (1Cr 6:1, 19b-21) Posibleng siya rin 
ang Joa na, kasama ng kaniyang anak, ay tumulong 
sa pagtatapon ng maruruming bagay na inalis ni 
Hezekias mula sa templo sa pasimula ng paghahari 
nito.—2Cr 29:1, 3, 12, 16. 

3. Isa sa komite ng tatlo katao na isinugo ni Ha- 
ring Hezekias upang pakinggan kung ano ang sasa- 
bihin ng Asiryanong mensaherong si Rabsases ngu- 
nit inutusang huwag sagutin ang mga paratang at 
mga pagyayabang nito. Gayunman, hiniling ni Joa 
at ng kaniyang dalawang kasamahan na magsalita 
sa kanila si Rabsases sa wikang Siryano, na nauuna- 
waan nila, sa halip na sa wika ng mga Judio sa pan- 
dinig ng iba pang nasa pader ng lunsod. Hapak ang 


1226 


kanilang mga kasuutan, iniulat nila kay Hezekias 
ang mga banta nito. (2Ha 18:18, 26, 36, 37; Isa 36: 
3, 11, 21, 22) Ang pagkakaayos ng teksto na, “si Joa 
na anak ni Asap na tagapagtala,” ay nagpapahintu- 
lot na alinman kay Joa o kay Asap ang maging “ta- 
gapagtala,” ngunit mas malamang na si Joa mismo 
ang humawak ng katungkulang ito, kung paanong 
ang dalawang kasama niya ay inilalarawan din ayon 
sa kanilang katungkulan. 

4. Ang tagapagtala na sa pamamagitan niya ay 
nagpadala si Haring Josias ng salapi sa mga mang- 
gagawa upang kumpunihin ang templo, anak ni Jo- 
ahaz.---2Cr 34:8-11. 


JOAB [Si Jehova ay Ama]. 

1. Anak ni Seraias, isang inapo ni Kenaz na mula 
sa tribo ni Juda. Si Joab ang “ama ni Ge-harasim” 
(nangangahulugang “Libis ng mga Bihasang Mang- 
gagawa"), “sapagkat,” ang sabi ng ulat ng Bibliya, 
“sila ay naging mga bihasang manggagawa.” Mali- 
wanag na si Joab ang “ama” o nagtatag ng komuni- 
dad ng mga bihasang manggagawa na nakatira sa 
libis na iyon.--1Cr 4:1, 13, 14, tingnan ang GE-HARA- 
SIM. 

2. Ang ikalawa sa tatlong anak ng kapatid na ba- 
bae o kapatid sa ina ni David na si Zeruias (posi- 
bleng anak ng ina ni David sa unang asawa nito na 
si Nahas; 2Sa 17:25). Kaya si Joab ay pamangkin ni 
David. Ang mga kapatid ni Joab ay sina Abisai at 
Asahel. (2Sa 8:16: 1Cr 2:13-16) Nang ipakilala ang 
tatlong lalaking ito, ang pangalan ng ina ang itinala 
sa halip na ang sa ama, sapagkat kapatid ni David 
ang kanilang ina, sa gayon ay nilinaw ang kaugna- 
yan ni David sa tatlong lalaking ito. 

Mga Katangian. Si Joab ay isang may-kaka- 
yahang heneral, isang lalaking mahusay mag-orga- 
nisa, mapamaraan, at determinado. Sa kabilang 
dako, siya ay isang ambisyosong oportunista, ma- 
paghiganti, tuso, at kung minsan ay walang prinsi- 
pyo. 

Si Joab ang nangunguna sa mga tauhan ni David 
noong panahong pinamamahalaan ni Is-boset na 
anak ni Saul ang buong Israel maliban sa tribo ni 
Juda, na nasa panig ni David. (2Sa 2:10) Ang mga 
lingkod ni Is-boset at ni David ay nagtipon laban sa 
isa't isa sa Tipunang-tubig ng Gibeon, anupat ang 
mga hukbo ni Is-boset ay pinangungunahan ng tiyo 
ni Saul na si Abner, na siyang naglagay kay Is-boset 
sa trono. Habang ang mga lalaki ay nakaupong 
magkaharap, iminungkahi ni Abner ang isang pag- 
hahamok sa pagitan ng tig-12 lalaki mula sa bawat 
panig. Nang magsunggaban sila sa ulo, inulos ng ba- 
wat isa ang kaniyang kalaban sa pamamagitan ng 
tabak, anupat lahat ay magkakasamang nabuwal na 
patay. (2Sa 2:12-16) Yamang walang anumang na- 
lutas ang paghahamok, isang malaking pagbabaka 


1227 


ang naganap. Ipinakita ng pagbilang na ginawa pag- 
katapos nito na ang namatay sa mga hukbo ni Is- 
boset ay 360 lalaki, ngunit kay David ay 20 lamang. 
--2Sa 2:30, 31. 

Samantalang naglalabanan, tumakas si Abner at 
tinugis siya ni Asahel, ang matulin-tumakbong ka- 
patid ni Joab. Bagaman sinabihan at binabalaan na 
ni Abner si Asahel, hindi pa rin ito tumigil hang- 
gang sa iulos ni Abner sa likuran ang puluhang 
dulo ng kaniyang sibat, anupat nasaksak si Asahel 
nang tagusan. (2Sa 2:18-23) Pagdating sa burol ng 
Amma, si Abner at ang kaniyang mga tauhan ay 
nagtipon sa taluktok nito, at mula roon ay naman- 
hik si Abner na itigil na ang labanan upang maiwa- 
san na ang samaan ng loob at walang-katapusang 
patayan. Dito ay nagpamalas si Joab ng praktikal na 
karunungan nang pakinggan niya ang pamamanhik 
na iyon at bumalik kay David sa Hebron.---2Sa 2:24- 
28, 32. 

Pinatay si Abner upang makaganti. Gayun- 
man, matindi ang pagnanais ni Joab na makaganti, 
at naghintay siya ng pagkakataon upang maisaga- 
wa iyon. Samantala, nakibahagi siya sa isang mata- 
gal na pakikipagdigma laban sa sambahayan ni 
Saul, na patuloy na humihina, samantalang si David 
naman ay lalong lumalakas. Nang maglaon, si Ab- 
ner, palibhasa'y naghinanakit kay Is-boset dahil sa 
isang personal na bagay, ay nakipagtipan kay Da- 
vid, anupat nangakong dadalhin niya ang buong Is- 
rael sa panig ni David. (2Sa 3:6-21) Tutol na tutol si 
Joab sa kasunduan anupat pinaratangan niya si 
Abner ng paniniktik. Nang maglaon, nagkunwari 
siyang kaibigan ni Abner, at pagkatapos ay binigla 
niya si Abner at pinatay ito bilang paghihiganti 
para sa kaniyang kapatid na si Asahel. Maaaring ini- 
sip din niya na kasabay nito ay nailigpit niya ang 
isang posibleng kaagaw sa katungkulan ng kuman- 
dante ng hukbo ni David.---2Sa 3:22-27. 

Nang marinig ni David ang tungkol sa pagpas- 
lang, itinanggi niya sa harap ng buong Israel ang 
anumang pananagutan ng kaniyang sambahayan 
sa nangyari at sinabi: “Uminog nawa itong pabalik 
sa ulo ni Joab at sa buong sambahayan ng kaniyang 
ama, at huwag nawang mawalan ang sambahayan 
ni Joab ng lalaking inaagasan o ng ketongin [isang 
may sakit] o ng lalaking humahawak sa umiikot 
na kidkiran [marahil, isang may kapansanan] o ng 
isang nabubuwal sa pamamagitan ng tabak o ng 
isang nangangailangan ng tinapay!” Sa pagkakata- 
ong ito, hindi kumilos si David laban kina Joab at 
Abisai, na nakipagsabuwatan kay Joab sa pagpas- 
lang, sapagkat, gaya ng sinabi niya: “Ako ngayon ay 
mahina bagaman pinahiran bilang hari, at ang mga 
lalaking ito, na mga anak ni Zeruias, ay napakahirap 
pakitunguhan para sa akin. Gantihan nawa ni Jeho- 


JOAB 


va ang gumagawa ng masama ayon sa sarili niyang 
kasamaan.”---2Sa 3:28-30, 35-39. 

Kumandante ng mga Hukbo ng Israel. Nang 
mapahiran na si David bilang hari ng buong Israel, 
umahon siya laban sa Jerusalem (Jebus). Tinuya ng 
mga Jebusita si David sa pag-aakalang napakatibay 
ng kanilang posisyon. Ngunit nakita ni David na 
mapapasok ang lunsod sa paagusan nito ng tubig. 
Kaya inialok niya ang posisyon bilang “ulo at prin- 
sipe” sa sinumang aakyat sa paagusan at unang 
makapananakit sa mga Jebusita. Umahon si Joab, 
nahulog ang lunsod sa kamay ni David, at ginantim- 
palaan si Joab ng mataas na posisyon bilang ku- 
mandante ng mga hukbo ng Israel. (2Sa 5:6-8, 8:16; 
20:23: 1Cr 11:4-8) Bilang kumandante, si Joab ay 
may isang pangkat ng sampung tagapaglingkod na 
tagapagdala ng kaniyang mga sandata, kabilang na 
rito ang makapangyarihang lalaki na si Naharai na 
Berotita.--2Sa 18:15, 1Cr 11:39. 

Matapos lupigin ni David ang Edom, nanatili roon 
si Joab nang anim na buwan sa layuning patayin 
ang bawat lalaki na naroroon. (2Sa 8:13, 14, 1Ha 
11:14-17) Nang maglaon, nagpamalas si Joab ng ka- 
kayahang manguna sa militar sa pakikipaglaban sa 
mga Ammonita at mga Siryano, anupat inilagay 
ang kaniyang kapatid na si Abisai upang mangasi- 
wa sa isang pangkat, upang talunin ang mga hukbo 
ng mga kaaway na nagplanong ipitin sila. (2Sa 10:8- 
14: 1Cr 19:6-16) Tiyak na malaking bahagi ang gi- 
nampanan niya sa iba pang mga pakikipaglaban ni 
David sa mga Filisteo, mga Moabita, at iba pa. 

Sumuporta sa pagkahari ni David. Sa pag- 
kubkob sa Raba ng Ammon, waring nagpakita si 
Joab ng pagkamatapat kay David bilang pinahirang 
hari ni Jehova. Nabihag niya “ang lunsod ng mga 
tubig,” posibleng tumutukoy sa bahagi ng lunsod na 
kinalalagyan ng suplay nito ng tubig o ang kuta na 
nagsasanggalang sa suplay nito ng tubig. Yamang 
nakuha na ang mahalagang bahaging ito ng lunsod, 
hindi na makatatagal ang kabiserang lunsod, at ti- 
yak na kasunod na nito ang pagsuko. Sa halip na ta- 
pusin niya mismo ang pagkubkob sa lunsod, si Joab 
(ito man ay talagang dahil sa paggalang sa hari, 
para sa ikabubuti ng Israel, o para sa kaniyang sa- 
riling pagsulong) ay waring nagpakita ng wastong 
pagpapakundangan sa kaniyang makalupang sobe- 
rano. Sinabi niya na mas gusto niyang ang pinahi- 
rang hari ni Jehova ang tumapos sa pagbihag sa 
maharlikang lunsod ng kaaway at mapabantog da- 
hil sa kabayanihang ito, bagaman siya, si Joab, ang 
gumawa ng napakahalagang panimulang pagkub- 
kob.---2Sa 12:26-31, 1Cr 20:1-3. 

Nakipagtulungan upang maipapatay si Uria. 
Noong panahon ng pagkubkob sa Raba, nagpadala 
si David ng isang liham sa pamamagitan ni Uria na 


JOAB 


nag-uutos kay Joab na ilagay si Uria kung saan pi- 
nakamatindi ang pagbabaka upang mapatay ito. Lu- 
bos na nakipagtulungan si Joab sa pakanang ito, 
ngunit sa kaniyang ulat sa hari hinggil sa kinalaba- 
san ng pagbabaka, may-katusuhan niyang ginamit 
ang nangyari upang hindi siya pagalitan ni David 
dahil namatayan siya ng magigiting na lalaki sa 
pagbabaka nang palapitin niya sila nang husto sa 
pader ng lunsod. Sinabi ni Joab sa kaniyang ulat: 
“Namatay ang iba sa mga lingkod ng hari, at ang 
iyong lingkod na si Uria na Hiteo ay namatay rin.” 
Gaya ng inaasahan ni Joab, ang sagot ni David ay 
walang tono ng pagkayamot kundi pampatibay- 
loob lamang kay Joab.---2Sa 11:14-25, tingnan ang 
DAVID. 

Tinulungan si Absalom, pagkatapos ay sina- 
lansang ito. Pagkalipas ng tatlong taon mula 
nang palayasin si Absalom dahil sa pagpatay sa ka- 
patid nito sa ama na si Amnon, isinugo ni Joab kay 
David ang isang babae mula sa Tekoa, anupat tina- 
gubilinan niya ito kung ano ang sasabihin upang 
mamanhik para sa pagbabalik ni Absalom. Nagta- 
gumpay ito, at isinama ni Joab si Absalom sa Jeru- 
salem, bagaman ayaw makipagkita ni David kay 
Absalom. Pagkaraan ng dalawang taon, paulit-ulit 
na hiniling ni Absalom kay Joab na pumaroon sa 
kaniya at lumapit sa hari para sa kaniya, ngunit 
ayaw ni Joab. Nang dakong huli, sinunog ni Absa- 
lom ang bukid ng sebada ni Joab, na naging dahi- 
lan ng mabilis at galit na pagtugon ni Joab. Ipi- 
nangatuwiran ni Absalom ang kaniyang ginawa, 
at hinimok niya si Joab na makipagkita sa hari 
upang maisauli siya sa pagsang-ayon ni David. 
--2Sa 13:38, 14:1-33. 

Bagaman tinulungan ni Joab si Absalom upang 
makabalik ito, si David ang sinuportahan ni Joab 
nang maghimagsik si Absalom. Inatasan ni David si 
Joab upang mangasiwa sa isang katlo ng kaniyang 
mga tauhan, anupat mahigpit niyang ibinilin na pa- 
kitunguhan nang banayad si Absalom. Ngunit sa 
panahon ng labanan, sinuway ni Joab ang utos ni 
David at pinatay si Absalom. (2Sa 18:1-17) Dito, 
gaya sa iba pang mga pangyayari, sinunod niya ang 
kaniyang sariling pasiya sa halip na ang teokrati- 
kong mga utos sa pamamagitan ng pinahirang hari 
ng Diyos. Ngunit pagkatapos nito ay nagkaroon siya 
ng lakas ng loob na magsalita kay David sa paraang 
may tapang at tuwiran nang manganib ang pagka- 
kaisa ng kaharian dahil sa pagdadalamhati ni David 
para kay Absalom.---2Sa 19:1-8. 

Inalis Bilang Pinuno ng Hukbo, Pagkatapos 
ay Ibinalik. Maliwanag na dahil sa pagsuway ni 
Joab nang patayin nito si Absalom, pinalitan ni Da- 
vid si Joab bilang pinuno ng hukbo, anupat ang ina- 


1228 


tasan ay si Amasa. (2Sa 19:13) Ngunit bilang hene- 
ral, si Amasa ay hindi katulad ni Joab. Nang utusan 
ni David si Amasa na pisanin ang mga lalaki ng 
Juda upang makipaglaban sa mapaghimagsik na si 
Sheba na anak ni Bicri, tinawagan ni Amasa ang 
Juda, ngunit dumating ito nang huli kaysa sa pana- 
hong itinalaga ni David. Dahil apurahan ang bagay 
na iyon, inatasan ni David si Abisai na sundan si 
Sheba, na sinasabi, “Upang hindi nga siya maka- 
sumpong ng mga nakukutaang lunsod at makata- 
kas sa ating paningin.” Sa sumunod na labanan, 
waring si Joab ang nanguna gaya ng ginagawa niya 
noong siya ang pinuno ng hukbo. Sa kasunod na 
pagkubkob sa Abel ng Bet-maaca, sa utos ni Joab ay 
inihagis ng mga mamamayan ng bayan ang ulo ni 
Sheba mula sa ibabaw ng pader, at hindi winasak ni 
Joab ang lunsod, anupat umurong at bumalik sa Je- 
rusalem.---2Sa 20:1-7, 14-22. 

Pinaslang si Amasa. Noong panahong tinu- 
tugis si Sheba, isang malubhang krimen ang gina- 
wa ni Joab. Habang si Amasa (na pinsan niya, 2Sa 
17:25: 1Cr 2:16, 17) ay papalapit upang salubungin 
siya malapit sa Gibeon, hinayaan ni Joab na mahu- 
log ang kaniyang tabak mula sa kaluban nito. 
Matapos itong pulutin, maalwan niya itong tina- 
nganan sa kaniyang kaliwang kamay habang hina- 
hawakan ng kaniyang kanang kamay ang balbas ni 
Amasa, na para bang hahalikan niya ito. Palibha- 
sa'y walang kamalay-malay si Amasa, napatay 
siya ni Joab sa isang saksak ng kaniyang tabak. To- 
too na maaaring walang tiwala si Joab kay Amasa 
dahil pinangunahan nito ang mapaghimagsik na 
hukbo ni Absalom, ngunit magkagayunman, sina- 
mantala ng oportunistang si Joab ang isang pana- 
hon ng kagipitan at hidwaan upang isulong ang ka- 
niyang personal na tunguhin sa pamamagitan ng 
pagpaslang sa kaniyang kaagaw. Maaaring ipinag- 
paliban ni David ang pagkilos laban kay Joab dahil 
sa naging kaugnayan ni Amasa kay Absalom at 
dahil kamakailan lamang ay nakipaglaban si Joab 
sa naghimagsik na mga hukbo ni Absalom na pi- 
nangunahan ni Amasa. Kaayon ng maambisyong 
mga hangarin ni Joab, muli siyang ginawang ulo 
ng hukbo.---2Sa 20:8-13, 23. 

Bakit hindi ipinapatay ni David si Joab nang pas- 
langin nito si Abner, at bakit niya inatasang muli si 
Joab bilang heneral ng hukbo matapos nitong pas- 
langin din si Amasa, na ginawang heneral upang 
humalili kay Joab? Hindi sinasabi ng Bibliya. Kung 
iyon ay pagiging mahina sa pagpapatupad sa kau- 
tusan ng Diyos, maaaring iyon ay dahil sa lakas at 
impluwensiya ni Joab at ng pamilya nito sa hukbo. 
O maaaring may iba pang mga kalagayan na hin- 
di binanggit sa Bibliya. Anuman ang nangyari, da- 
pat tandaan na bagaman hindi ipinapatay ni David 


1229 


si Joab sa di-malamang kadahilanan, mabuti man 
o masama, hindi niya ito pinatawad, kundi inutu- 
san niya si Solomon na kaniyang anak at kahalili na 
tiyaking pagbabayaran ni Joab ang kasamaan nito. 

Kumuha ng di-kumpletong sensus. Sa isa 
pang pagkakataon, inudyukan si David ni Satanas 
na kumuha ng isang ilegal na sensus sa bayan. Si- 
nikap ni Joab na pigilan si David, subalit walang 
nangyari. Ngunit hindi niya tinapos ang gawaing 
iyon, anupat hindi binilang ang mga tribo nina Levi 
at Benjamin “sapagkat ang salita ng hari ay karima- 
rimarim kay Joab.”--ICr 21:1-6, 2Sa 24:1-9, ting- 
nan ang PAGPAPAREHISTRO, PAGREREHISTRO. 

Kumampi kay Adonias sa tangkang agawin 
ang trono. Sa kabila ng nakaraang paglilingkod 
niya kay David, nang si David ay tumanda na at 
magkasakit, iniwan ni Joab si David at nakipagsabu- 
watan sa anak ni David na si Adonias. (1Ha 1:18, 19) 
Marahil ay ginawa niya ito dahil inakala niya na, 
kung magiging hari si Adonias, siya ang hahawak 
ng kapangyarihang kokontrol sa trono, o, maaaring 
inakala niya na mas matatag ang kaniyang posisyon 
kay Adonias kaysa kay Solomon. Nang marinig niya 
na si Solomon ay ginawang hari ni David, iniwan 
niya si Adonias. (1Ha 1:49) Nang mapatay si Ado- 
nias, tumakbo si Joab sa tolda ni Jehova at huma- 
wak sa mga sungay ng altar. (1Ha 2:28) Hindi ito 
naglaan ng kanlungan para sa kaniya, sapagkat siya 
ay isang tahasang mamamaslang, kaya isinugo ni 
Solomon si Benaias upang patayin siya roon. Sa ga- 
yon ay tinupad ni Solomon ang tagubilin ni David 
sa kaniya bago ito mamatay na huwag tulutan ang 
mga uban ni Joab na bumabang payapa sa Sheol, 
dahil sa pagkakasala ni Joab sa dugo nang paslangin 
nito sina Abner at Amasa, “dalawang lalaki na higit 
na matuwid at mas mabuti kaysa sa kaniya.” Inili- 
bing si Joab sa kaniyang sariling bahay sa ilang. 
Pagkatapos nito, si Benaias ang ginawang ulo ng 
hukbo.---1Ha 2:5, 6, 29-35, 11:21. 

Ang ika-60 awit, isang awit ni David, ay nakaa- 
lay, sa huling mga talata nito (8-12), ukol sa tagum- 
pay ni Joab sa mga Edomita.---Tingnan ang super- 
skripsiyon ng awit na ito. 

3. Ang ulo ng isang pamilya ng “mga anak ni Pa- 
hat-moab,” na ang ilan ay bumalik kasama ni Zeru- 
babel noong 537 B.C.E. mula sa pagkatapon sa Babi- 
lonya.--Ezr 2:1, 2, 6; Ne 7:6, 7, 11. 

4. Sa Ezra 8:1, 9, ang “mga anak ni Joab” ay na- 
katalang kabilang sa mga bumalik kasama ni Ezra 
noong 468 B.C.E. Noong panahong iyon, si Obadias 
na anak ni Jehiel ang ulo ng pamilya. Sa tekstong ito 
ay hindi sila iniuugnay sa sambahayan ni Pahat- 
moab, ngunit posible na iisang pamilya ang pinag- 
mulan nila o sila ay mga kamag-anak ng Blg. 3. 


JOAS 


JOAHAZ [pinaikling anyo ng Jehoahaz, nanga- 
ngahulugang “Tanganan Nawa ni Jehova, Tinanga- 
nan ni Jehova]. 

1. Naiibang baybay ng pangalan ni Jehoahaz, na 
hari ng Israel, gaya ng makikita sa ilang salin (AS, 
JP, Ro, RS) ng 2 Hari 14:1. Doon ay mababasa sa 
tekstong Masoretiko ang Yoh-a-chaz, ngunit salig sa 
awtoridad ng mga manuskritong Hebreo na ka- 
babasahan ng Yehoh-a-chaz, isinalin ng iba pang 
mga salin (AT, JB, Mo, NW) ang pangalan bilang Je- 
hoahaz.---Tingnan ang JEHOAHAZ Blg. 2. 

2. Ama ng tagapagtala ni Haring Josias na si Joa. 
--2Cr 34:1, 8. 

3. Naiibang baybay, sa 2 Cronica 36:2, ng panga- 
lan ni Jehoahaz, ang anak at kahalili ni Josias, na 
hari ng Juda. Dito ay sinunod ng ilang salin (AS, AT, 
JP, Ro) ang tekstong Masoretiko at kababasahan ng 
Joahaz, samantalang ang iba (KJ, JB, Mo, NW) ay 
kababasahan ng Jehoahaz.---Tingnan ang JEHOAHAZ 
Blg. 3. 


JOANAN [pinaikling anyo ng Jehohanan, na- 
ngangahulugang “Si Jehova ay Nagpakita ng Li- 
ngap; Si Jehova ay Nagmagandang-loob"]. Isang 
ninuno ng ina ni Jesus na si Maria, lumilitaw na na- 
katala bilang apo ni Zerubabel.--Luc 3:23, 27. 


JOAS. Ang pangalang ito ay binabaybay sa da- 
lawang paraan sa Hebreo, bagaman “Joas” lamang 
sa Tagalog. Ang una at higit na pangkaraniwan, 
Yoh-ash', ay isang pinaikling anyo ng Jehoas. Ang 
Bilang 1 at 5 na nakatala sa ibaba ang isa pang bay- 
bay, Yoh-ash. 

1. Isang Benjamita sa linya ng pamilya ni Beker. 
— 1Cr 7:6, 8. 

2. Isang inapo ni Juda sa pamamagitan ng kani- 
yang ikatlong binanggit na anak na si Shela.---1Cr 
2:3, 4:21, 22. 

3. Ang ama ni Hukom Gideon, isang Abi-ezrita 
na mula sa tribo ni Manases. (Huk 6:11, 15: 7:14: 
8:13, 32) Maliwanag na si Joas ay isang lalaking 
maykaya at maimpluwensiya sa komunidad, nag- 
mamay-ari ng isang altar na nakaalay kay Baal, ga- 
yundin ng isang “sagradong haligi,” at may isang 
sambahayan ng mga lingkod. Nang palihim na gi- 
bain ng kaniyang anak na si Gideon ang altar at ang 
sagradong haligi na ito, at magtayo sa kinalalagyan 
ng mga ito ng isang altar para kay Jehova kung 
saan siya naghain ng isang pitong-tadng-gulang na 
toro, hiniling ng mga mamamayan ng dakong iyon 
na isuko ni Joas ang kaniyang anak upang patayin. 
Ang sagot ni Joas ay: “Kung [si Baal] ay Diyos, haya- 
ang gumawa siya ng legal na pagtatanggol para sa 
kaniyang sarili.” At dahil dito ay sinimulan ni Joas 
na tawaging Jerubaal ang kaniyang anak.--Huk 
6:25-32, 8:29. 


JOB 


4. Isa sa makapangyarihang mga lalaki na mula 
sa tribo ni Benjamin na sumama sa mga hukbo ni 
David sa Ziklag nang nagtatago ito dahil kay Saul, 
anak o inapo ni Semaa.--1Cr 12:1-3. 

5. Isang pinuno na inatasan ni Haring David 
upang mangasiwa sa mga imbakan ng langis.---1Cr 
27:28, 31. 

6. Isa sa mga pinagkatiwalaan ni Ahab na mag- 
bilanggo sa tapat na propetang si Micaias. Tinata- 
wag siyang “anak ng hari.” (1Ha 22:26, 27: 2Cr 
18:25, 26) Ang pananalitang ito ay maaaring tumu- 
koy sa isang supling ni Haring Ahab o maaaring 
mangahulugang isang opisyal na nagmula sa ma- 
harlikang angkan o kaya ay isa na may malapit na 
kaugnayan sa maharlikang sambahayan. 

7. Pinaikling anyo ng Jehoas, hari ng Juda at 
anak ni Ahazias. (2Ha 11:2, 3, 21) Ang Joas bilang 
isa pang baybay ng Jehoas ay lumilitaw nang mara- 
ming ulit sa tekstong Hebreo Masoretiko, gaya ng 
ipinakikita sa mga talababa ng New World Transla- 
tion.---2Ha 12:19, 1Cr 3:11, 2Cr 24:1, 2, tingnan ang 
JEHOAs Blg. 1. 

8. Pinaikling anyo ng Jehoas, hari ng Israel, anak 
ni Jehoahaz at apo ni Jehu. (2Ha 14:1, 8, 9) Ang isa 
pang baybay na ito (Joas) ay madalas na lumili- 
taw sa tekstong Masoretiko.--2Ha 13:9, 12, 13; 2Cr 
25:17, 18, 21; Os 1:1; Am 1:1, tingnan ang JEHOAS 
Blg. 2. 


JOB [Tudlaan ng Pagkapoot]. Isang lalaking nani- 
nirahan sa lupain ng Uz, sa lugar na ngayon ay Ara- 
bia. (Job 1:1) Sinabi ng Diyos tungkol kay Job: 
“Walang sinumang tulad niya sa lupa, isang lala- 
king walang kapintasan at matuwid, na natatakot sa 
Diyos at lumilihis sa kasamaan.” (Job 1:8) Ipinahihi- 
watig nito na naninirahan si Job sa Uz noong pana- 
hon na ang kaniyang malalayong pinsan, ang 12 tri- 
bo ng Israel, ay nasa pagkaalipin sa lupain ng 
Ehipto. Nang panahong iyon, si Jose na anak ni Ja- 
cob (Israel) ay patay na (1657 B.C.E.) pagkatapos ni- 
yang magbata ng maraming kawalang-katarungan 
at makapag-ingat ng kaniyang kawalang-kapintasan 
sa harap ng Diyos na Jehova. Hindi pa bumabangon 
si Moises bilang propeta ni Jehova upang akayin ang 
12 tribo ng Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sa 
pagitan ng kamatayan ni Jose at ng panahon kung 
kailan ipinakita ni Moises sa pamamagitan ng kani- 
yang paggawi na siya ay walang kapintasan at ma- 
tuwid, walang sinumang tao ang tapat na gaya ni 
Job. Malamang na sa yugtong ito naganap ang mga 
pag-uusap may kinalaman kay Job sa pagitan ni Je- 
hova at ni Satanas.---Job 1:6-12, 2:1-7. 

Karaniwan nang si Moises ang kinikilalang sumu- 
lat ng ulat ng mga karanasan ni Job. Maaaring na- 
laman niya ang tungkol kay Job nang gumugol siya 


1230 


ng 40 taon sa Midian at maaaring narinig niya ang 
tungkol sa kinahinatnan at kamatayan ni Job noong 
dumaan ang Israel malapit sa Uz sa pagtatapos ng 
paglalakbay nila sa ilang. Kung natapos ni Moises 
ang aklat ng Job sa panahon ng pagpasok ng Israel 
sa Lupang Pangako noong 1473 B.C.E. (malamang 
na di-nagtagal pagkamatay ni Job), ang panahon ng 
pagsubok kay Job ay papatak nang mga 1613 B.C.E., 
sapagkat nabuhay si Job nang 140 taon pagkatapos 
ng pagsubok sa kaniya.---Job 42:16, 17. 

Si Job ay isang kamag-anak ni Abraham, anupat 
kapuwa sila inapo ni Sem. Bagaman hindi Israelita, 
si Job ay mananamba ni Jehova. Siya “ang pinaka- 
dakila sa lahat ng mga taga-Silangan,” na nagma- 
may-ari ng napakaraming kayamanan. Ang ka- 
niyang pamilya ay binubuo ng kaniyang asawa, 
pitong anak na lalaki, at tatlong anak na babae. (Job 
1:1-3) Buong-katapatan niyang isinagawa ang mga 
tungkulin bilang saserdote para sa kaniyang pamil- 
ya, anupat naghahandog siya ng mga hain sa Diyos 
alang-alang sa kanila.---Job 1:4, 5. 

Si Job ay isang taong iginagalang sa pintuang- 
daan ng lunsod, anupat nirerespeto siya maging ng 
mga matatanda na at mga prinsipe. (Job 29:5-11) 
Siya ay umuupo bilang isang hukom na hindi nag- 
tatangi, naglalapat ng katarungan bilang tagapag- 
tanggol ng babaing balo, at tulad ng isang ama sa 
batang lalaking walang ama, sa mga napipighati, at 
sa mga nangangailangan ng tulong. (Job 29:12-17) 
Nanatili siyang malinis mula sa imoralidad, sakim 
na materyalismo, at idolatriya, at bukas-palad siya 
sa mga dukha at nagdarahop.---Job 31:9-28. 

Ang Katapatan ni Job. Hinamon ni Satanas 
ang katapatan ni Job kay Jehova. Palibhasa'y may 
pagtitiwala si Jehova sa katapatan ni Job at batid 
niya na kaya niyang ipanumbalik at gantimpalaan 
ito, pinahintulutan niya si Satanas na subukin ang 
katapatan ni Job hanggang sa kasukdulan, ngunit 
hindi niya pinahintulutan si Satanas na patayin si 
Job. Sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan, 
kinuha muna ni Satanas ang mga alagang hayop at 
mga lingkod ni Job at pagkatapos ay ang kaniyang 
mga anak (Job 1:13-19), ngunit hindi kailanman pi- 
naratangan ni Job ang Diyos ng kamalian o kasama- 
an. Hindi rin niya tinalikuran ang Diyos, kahit nang 
gipitin siya ng kaniya mismong asawa at ng iba pa. 
(Job 1:20-22, 2:9, 10) Nagsalita siya ng katotohanan 
tungkol sa Diyos. (Job 42:8) Tinanggap niya ang sa- 
way dahil sa kaniyang labis na pagkabahalang ma- 
ipahayag na matuwid ang kaniyang sarili at sa pag- 
papabaya niya na ipagbangong-puri ang Diyos (Job 
32:2), at kinilala niya ang kaniyang mga kasalanan 
sa Diy0s.---Job 42:1-6. 

Mahal ni Jehova si Job. Sa katapusan ng tapat na 
landasin ni Job sa ilalim ng pagsubok, ginawa siya 


1231 


ng Diyos na isang saserdote para sa kaniyang tat- 
long kasamahan na nakipagtalo sa kaniya, at ibina- 
lik ng Diyos si Job sa kaniyang dating kalagayan. 
Muli siyang nagkaroon ng isang maligayang pamil- 
ya (maliwanag na sa dati pa ring asawa) at ng do- 
ble ng kaniyang dating kayamanan. Lahat ng kani- 
yang mga kamag-anak at dating mga kasamahan 
ay bumalik upang magbigay-galang sa kaniya at 
magdala sa kaniya ng mga kaloob. (Job 42:7-15) Na- 
buhay pa siya nang matagal upang makita ang ka- 
niyang mga anak at mga apo hanggang sa apat na 
salinlahi.---Job 42:16. 

Sa pamamagitan ng propetang si Ezekiel, tinukoy 
ng Diyos si Job bilang uliran sa pagiging matuwid. 
(Eze 14:14, 20) Ang kaniyang matiising pagbabata 


JOB, AKLAT NG 


ng pagdurusa ay inihaharap sa mga Kristiyano bi- 
lang isang parisan, at ang maligayang kinalabasan 
ng kaniyang landasin ay tinutukoy na nagtatam- 
pok sa pagmamahal at awa ni Jehova. (San 5:11) 
Ang ulat ng kaniyang napakahirap na karanasan ay 
nagbibigay ng malaking kaaliwan at lakas sa mga 
Kristiyano, at maraming simulain sa Bibliya ang 
itinatampok at binibigyang-linaw ng aklat na nag- 
tataglay ng kaniyang pangalan. 


JOB, AKLAT NG. Isinulat ni Moises, ayon sa 
mga iskolar na Judio at sinaunang mga iskolar na 
Kristiyano. Ipinakikita ng panulaan, pananalita, at 
istilo ng aklat na orihinal itong isinulat sa He- 
breo. Ipinahihiwatig ng maraming pagkakahawig 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG JOB 


Ang ulat ng mga karanasan ni Job noong hamunin ni Satanas 
ang kaniyang katapatan sa harap ni Jehova 


Malamang na isinulat ni Moises noong nagpapagala-gala ang Is- 
rael sa ilang, bagaman maaaring naganap ang pagsubok kay 
Job maraming taon pa bago isilang si Moises 


Nagwakas ang masagana at maginhawang buhay ni 
Job nang pahintulutan ni Jehova si Satanas na su- 
bukin si Job (1:1--2:10) 

Inangkin ni Satanas na ang pagiging matuwid ni Job ay 
udyok lamang ng pansariling interes 


Sa loob lamang ng isang araw, nawala kay Job ang kani- 
yang bakahan, mga kawan, at sampung anak, ngunit ini- 
ngatan niya ang kaniyang katapatan 

Pagkatapos ay dinapuan siya ng isang karima-rimarim at 
makirot na sakit ngunit tumanggi siyang sumpain ang 
Diyos: sa gayon ay nanatiling tapat si Job 

Sina Elipaz, Bildad, at Zopar, tatlong kasamahan ni 

Job, ay nagkasundong pumaroong magkakasama 

upang “makiramay” sa kaniya (2:11-3:26) 

Naupo sila nang walang imik sa palibot niya sa loob ng pi- 
tong araw 


Si Job ang unang nagsalita, anupat isinumpa ang araw ng 
kaniyang kapanganakan 


Nagtataka siya kung bakit pinahihintulutan pa siya ng 

Diyos na mabuhay 
Ang tatlong naturingang mang-aaliw ay matagal na 
nakipagdebate kay Job (4:1-31:40) 

Iginiit nila na nagdurusa siya dahil sa kaniyang mga kasa- 
lanan, anupat ipinangatuwiran na may nagawang mali si 
Job yamang pinakikitunguhan siya ng Diyos na parang 
kaaway 

Sinikap nilang hikayatin si Job na tanggapin ito sa pama- 
magitan ng paggamit ng maling pangangatuwiran at pani- 
nirang-puri at sa pamamagitan ng pagtatawag-pansin sa 
tradisyon at mga pangitaing diumano'y nakita nila 

Hinimok si Job ng tatlo niyang kasamahan na ipagtapat 
ang kaniyang pagkakasala at baguhin ang kaniyang mga 
lakad: kung magkagayon, ang sabi nila, mababalik sa ka- 
niya ang dati niyang kasaganaan 


Iginiit ni Job na siya'y matuwid: hindi niya maunawa- 
an kung bakit pinahihintulutan ni Jehova na magdusa 
siya, ngunit pinatahimik niya ang maling payo ng kani- 
yang tatlong kasamahan 

Sa kaniyang panghuling mga salita, pinaghambing ni Job 
ang mga araw noong siya ay isang iginagalang na ma- 
tanda at ang panahon sa kasalukuyan kung kailan duma- 
ranas siya ng kapighatian at kahihiyan: itinawag-pansin 
niya na naging napakaingat niya upang huwag magkasala 

Itinuwid ng kabataang nagmamasid na si Elihu sina 

Job at ang mga kasamahan nito (32:1-37:24) 

Ipinakita niya na mali si Job nang ipagbangong-puri nito 
ang kaniyang sarili sa halip na ang Diyos, at tinuligsa 
niya ang tatlong kasamahan ni Job dahil sa maling pag- 
sagot kay Job 

Itinaguyod ni Elihu ang katarungan, kawalang-pagtatangi, 
kaluwalhatian, at pagiging makapangyarihan-sa-lahat ni 
Jehova 

Si Jehova naman ang nagsalita mula sa isang buhawi 

(38:1-42:6) 

Itinanong ni Jehova kung nasaan si Job noong lalangin ang 
lupa, at kung nauunawaan nito ang kamangha-manghang 
mga katangian ng maiilap na hayop, sa gayo'y ipinakikita 
ang kaliitan ng tao kung ihahambing sa kadakilaan ng 
Diyos 

Pagkatapos ay itinanong niya kung dapat siyang pulaan 
ni Job 

Inamin ni Job na nagsalita siya nang walang wastong una- 
wa, nagsisi siya “sa alabok at abo” 

Natapos ang pagsubok kay Job, at ginantimpalaan 

ang kaniyang katapatan (42:7-17) 

Nagpahayag ng pagkagalit si Jehova kina Elipaz, Bildad, at 
Zopar sapagkat nagsalita sila nang may kabulaanan, inu- 
tusan niya silang maghain at hilingin kay Job na manala- 
ngin para sa kanila 

Gumaling si Job nang manalangin siya para sa kaniyang 
mga kasamahan 

Pinagpala siya ng makalawang ulit ng dami ng mga kawan 
at bakahan na taglay niya noong una, gayundin ng ka- 
ragdagang sampung anak, pitong lalaki at tatlong babae 


JOB, AKLAT NG 


ng Pentateuch at ng pasalaysay na bahagi ng Job 
na ang manunulat ng aklat ay si Moises. Maaaring 
napag-alaman ni Moises ang mga detalye tungkol sa 
pagsubok kay Job noong panahon ng kaniyang 40- 
taong pamamalagi sa Midian, at malamang na na- 


1232 


hang ito ni Job, ngunit mali ang konteksto at 
pagkakapit ng mga iyon. Ginamit ni Satanas ang 
taktikang ito laban kay Jesu-Kristo, ayon sa ulat, 
“dinala siya ng Diyablo sa banal na lunsod, at ini- 
lagay niya siya sa ibabaw ng moog ng templo at si- 


laman niya ang kinahinat- 


Iba pang pagtukoy 
ng Bibliya 
Ec 9:5, 10: Ju 11:11-14, 
1Co 15:20 
1Sa 16:7 
Aw 139:13-16 


Apo 17:13, 14, 17 


Aw 51:5: Ro 5:12 


1Co 15:21-23 
Aw 119:165 


Ro 3:24: 1Co 1:30 

Ec 9:2, 3 

2Co 6:4-10, 11:24-27 
Ju 3:19 

Heb 4:13 

Heb 6:4-6 


Jer 23:16 


Deu 6:10, 11: Kaw 13:22 


Ec 12:13, 1Co 2:11-16 


Gaw 17:5 


Mat 23:8-12 


Aw 104:29, 30: Isa 64:8: 
Gaw 17:25, 28 


Gaw 10:34 
Dan 2:21, 4:25 


Ro 3:23-26 


Mat 19:26 
Isa 55:9: Ro 11:33 


nan n hay ni n 
Pa a an Aklat puntong 

a g ng Job magkakatulad 
pit sa Uz habang patungo 
sa Lupang Pangako, noong 3:17-19 Ang mga patay ay walang anumang nalalaman 
1473 B.C.E. kundi gaya ng mga natutulog 

Pagkakaayos. Nata- 10:4 Hindi humahatol ang Diyos ayon sa pangmalas ng tao 
tangi ang aklat ng Job da- 108r R2 Ang maibiging pangangalaga ng Diyos nang 
hil pangunahin itong bi- anyuan mya anotao 

> 12:23 Pinahintulutan ng Diyos ang mga bansa na maging 

nubuo ng isang debate sa makapangyarihan at magkaisa pa nga laban sa 
pagitan ng isang tunay na kaniya upang makatuwiran niya silang mapuksa 
lingkod ng Diyos na Jeho- meig iien 
va at ng tatlong indibidu- 14:1-5 Ang tao ay ipinanganak na makasalanan at alipin 
wal na nag-angking nag- ng kamatayan i 
lilingkod sa Diyos ngunit 14:13-15 Pagkabuhay-muli ng mga patay 
nagharap ng maling mga 17:9 aa HAUSA ay hindi natitisod, anuman ang gawin 
doktrina sa pagsisikap na I6 a 7 a NAE TADO 
: bha : i ng layunin ni Jehova na tubusin (palayain) ang 
Sia si Job. e a tapat na sangkatauhan 
an nilang -masaia na pr- 21:23-26 Ang lahat ng tao ay may iisang kahihinatnan; ang 
narurusahan ng Diyos si lahat ay magkakatulad sa kamatayan 
Job dahil sa isang ma- 24:3-12 Nagdudulot ng kapighatian ang balakyot; gayon ang 
lubha at lihim na kasala- pakikitungo sa mga Kristiyano 
nan. Sa gayon, palibhasa'y 24:13-17 Iniibig ng balakyot ang kadiliman sa halip na ang 
nan gatuwiran salig dito, liwanag; natatakot sila sa liwanag 
sila'y aktuwal na naging 26:6 AABANG bagay ay nakalantad sa mga mata 
mga mang-uusig ni ; 

=a PE g pay S Fa Job 27:8-10 Ang apostata ay hindi taimtim na tatawag sa Diyos 
(Job 19: -5, 22) Ang deba- ni diringgin man Niya siya 
te ay binubuo ng tatlong 27:12 Yaong mga nakakakita ng “mga pangitain” ng 
sunud-sunod na yugto ng kanilang sariling puso, hindi mula sa Diyos, ay 
mga pahayag, kung saan nagsasalita ng mga bagay na walang kabuluhan 
nakibahagi ang apat na ta- 27:16, 17 Ban matuwid ang yaman na tinipon 
gapagsalita, bagaman hin- en Bi sa : i i 

h 3 . a indi masusumpungan ng tao ang tunay na 
di na nagsalita SI Zopar sa karunungan mula sa “aklat ng paglalang ng Diyos,’ 
huling yugto matapos ma- tanging mula sa Diyos at sa pagkatakot sa kaniya 
patahimik ng argumen- 30:1, 2, 8, 12 Ang walang-kabuluhan at hangal na mga batugan 
to ni Job. Pagkatapos nito, a pagamit upang pag-usigin ang mga lingkod 
ang lahat ay itinuwid ng So A gay TAR Ha 
tagapagsalita ni Jehova na : w paahagawa ng di-makakasulatang mga titulo 
SI Elihu at, nang dakong 34:14, 15 Ang buhay ng lahat ng laman ay nasa kamay 
huli, ng Diyos mismo. ni Jehova 

Samakatuwid, maliwa- 34:19 Si Jehova ay hindi nagtatangi 
nag na dapat isaisip ng 34:24, 25 Si Jehova ay nagbababa at naglalagay ng mga 
isa, kapag bumabasa o su- tagapamahala ayon sa kaniyang kalooban 
misipi mula sa aklat, na 36:24; 40:8 Ang pagpapahayag tungkol sa katuwiran ng Diyos 
ang mga argumentong ang siyang mahalaga 
iniharap nina Elipaz, Bil- 42:2 Sa Diyos ay posible ang lahat ng bagay 
dad, at Zopar ay mali. 42:3 Di-masaliksik ang karunungan ng Diyos 
Paminsan-minsan, buma- Ang iba pang kapansin-pansing mga pagkakatulad ay nasa: Job 7:17 at Aw 8:4; Job 
banggit ng mga katotoha- 9:24 at 1Ju 5:19; Job 10:8 at Aw 119:73; Job 26:8 at Kaw 30:4; Job 28:12, 13, 15-19 at 
nan ang tatlong kasama- Kaw 3:13-15; Job 39:30 at Mat 24:28. 


1233 


nabi sa kaniya: “Kung ikaw ay anak ng Diyos, mag- 
patihulog ka: sapagkat nasusulat, “Magbibigay siya 
ng utos sa kaniyang mga anghel may kinalaman sa 
iyo, at bubuhatin ka nila sa kanilang mga kamay, 
upang hindi mo kailanman maihampas sa bato ang 
iyong paa.”' Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Muli ay na- 
susulat, “Huwag mong ilalagay sa pagsubok si Je- 
hova na iyong Diyos.” ' "---Mat 4:5-7. 

Sinabi ng mga kasamahan ni Job na pinarurusa- 
han ng Diyos ang mga balakyot. Totoo naman 
iyon. (2Pe 2:9) Ngunit ipinalagay nila na ang lahat 
ng pagdurusa ng isang tao ay resulta ng kaniyang 
mga pagkakasala at nagsisilbing kaparusahan sa 
kaniya ng Diyos. Ang pagdurusa, ang sabi nila, ay 
katibayan na talagang nagkasala ang isang indibi- 
duwal. Nagsalita sila nang may kabulaanan may 
kinalaman sa Diyos. (Job 42:7) Siniraang-puri nila 
Siya. Inilarawan nila ang Diyos bilang walang awa. 
Inangkin nila na hindi kinalulugdan ng Diyos ang 
taong nananatiling tapat at na wala siyang tiwala 
sa Kaniyang mga lingkod, kahit sa mga anghel. Si- 
nasalungat nito ang maraming pananalita sa Ka- 
sulatan na nagsisiwalat sa pag-ibig ni Jehova sa 
kaniyang matatalinong lingkod. Ang isang halim- 
bawa ng kumpiyansa at tiwala ng Diyos sa kani- 
yang tapat na mga mananamba ay makikita sa 
mga pakikipag-usap niya kay Satanas, kung saan 
itinawag-pansin niya si Job at nagpahayag siya ng 
napakalaking kumpiyansa sa pagkamatapat ni Job 
nang pahintulutan niya ang Diyablo na subukin si 
Job. Gayunman, pansinin na pinrotektahan niya 
ang buhay ni Job. (Job 2:6) Sinabi ng Kristiyanong 
manunulat na si Santiago tungkol sa mga pakikitu- 
ngo ng Diyos kay Job: “Si Jehova ay napakamagi- 
liw sa pagmamahal at maawain. ”--San 5:11. 

Kahalagahan. Ang aklat ng Job, kaugnay ng 
Genesis 3:1-6 at ng iba pang mga kasulatan, ay 
mahalaga sa pagsisiwalat sa malaking usapin hing- 
gil sa pagiging matuwid ng Diyos sa paggamit ng 
kaniyang soberanya at gayundin kung paano nasa- 
sangkot sa usaping ito ang katapatan ng makalu- 
pang mga lingkod ng Diyos. Hindi naunawaan ni 
Job ang usaping ito, gayunma'y hindi siya nagpa- 
impluwensiya sa kaniyang tatlong kasamahan na 
mag-alinlangan na siya'y isang taong tapat. (Job 
27:5) Hindi niya naunawaan kung bakit siya sina- 
pitan ng kapahamakan, yamang hindi naman siya 
manggagawa ng kasalanan. Hindi siya naging tim- 
bang nang ipagmatuwid niya ang kaniyang sarili, 
anupat walang alinlangang higit pa siyang ibinuyo 
rito ng patuloy na pagpaparatang ng kaniyang tat- 
long kasamahan. Nagkamali rin siya sa pagpupu- 
milit na sagutin ng Diyos ang tanong niya kung 
bakit siya nagdurusa, gayong dapat sana'y natan- 
to niya na walang sinuman ang wastong maka- 


JOED 


pagsasabi kay Jehova: “Bakit mo ako ginawang 
ganito?” (Ro 9:20) Gayunpaman, may-kaawaang 
sinagot ni Jehova si Job, kapuwa sa pamamagitan 
ng kaniyang lingkod na si Elihu at sa pamamagitan 
ng pakikipag-usap kay Job mula sa buhawi. Sama- 
katuwid ay ipinakadiriin ng aklat na mali ang pag- 
sisikap na magmatuwid sa harap ng Diyos.—Job 
40:8. 

Autentisidad at Kahalagahan. Tinukoy ni Eze- 
kiel si Job, at binanggit din siya ni Santiago. (Eze 14: 
14, 20; San 5:11) Mapuwersang sumusuporta sa pa- 
giging kanonikal ng aklat ang pagtanggap dito ng 
mga Judio bilang may awtoridad na kapantay niya- 
ong sa iba pang kinasihang mga aklat ng Hebreong 
Kasulatan, kahit na hindi isang Israelita si Job. 

Marahil ang pinakamatibay na ebidensiya ng pa- 
giging tunay ng aklat ay ang pagkakasuwato nito sa 
iba pang bahagi ng Bibliya. Marami rin itong isinisi- 
walat tungkol sa mga paniniwala at mga kaugalian 
ng patriyarkal na lipunan. Higit pa riyan, tumutu- 
long ito nang malaki sa estudyante ng Bibliya upang 
higit na maunawaan ang mga layunin ni Jehova sa 
pamamagitan ng paghahambing nito sa iba pang 
mga pananalita sa Bibliya. Maraming punto rito ang 
may diwa na kahawig niyaong sa iba pang mga ta- 
lata ng Bibliya, na ang ilan ay nakatala sa kalakip na 
tsart. 


JOBAB. 

1. Isang inapo ni Sem sa pamamagitan ni Joktan. 
(Gen 10:21, 25, 29: 1Cr 1:23) Hindi na alam sa nga- 
yon ang eksaktong rehiyon na pinamayanan ng 
mga supling ni Jobab. 

2. “Anak ni Zera na mula sa Bozra": isang monar- 
kang Edomita na naghari ilang panahon bago na- 
mahala si Saul bilang unang hari ng Israel. Hinalin- 
han ni Jobab sa trono si “Bela na anak ni Beor.” 
--Gen 36:31-34, 1Cr 1:43-45. 

3. Hari ng Madon, isang lunsod sa hilagang Pa- 
lestina. Si Jobab at ang iba pang mga monarka ay 
sumama kay Jabin na hari ng Hazor sa isang pag- 
salakay laban sa mga Israelita ngunit natalo sila sa 
tubig ng Merom.---Jos 11:1-8, 12:19. 

4. Anak ng Benjamitang si Saharaim sa kaniyang 
asawang si Hodes.-- 1Cr 8:1, 8, 9. 

5. Isang inapo ng Benjamitang si Saharaim sa 
pamamagitan ni Elpaal.— 1Cr 8:1, 8, 11, 18. 


JODA. Ninuno ng ina ni Jesus na si Maria: naka- 
talang ikatlo sa angkan mula kay Zerubabel.---Luc 
3:26, 27. 


JOED [Si Jehova ay Isang Saksi]. Isang Benjami- 
ta na ang inapong si Sallu ay isang tumatahan sa 
Jerusalem na nabuhay pagkaraan ng pagkatapon. 
-Ne 114, 7. 


JOEL 


JOEL [Si Jehova ang Diyos]. 

1. Isang inapo ni Isacar at ulo ng pamilya sa ka- 
niyang tribo.--1Cr 7:1-4. 

2. Isang inapo ng anak ni Levi na si Kohat, “anak 
ni Azarias” at ninuno ng Blg. 5.---1Cr 6:36-38. 

3. Isang Rubenita na ang inapong si Beerah ay 
dinala sa pagkatapon ng Asiryanong si Haring Til- 
gat-pilneser (Tiglat-pileser II).---1Cr 5:3-10. 

4. Isang pangulo ng mga Gadita na naninirahan 
sa Basan.— 1Cr 5:11, 12. 

5. Ang panganay na anak ng propetang si Samu- 
el: isang inapo ng Blg. 2 at ama ni Heman na Leviti- 
kong mang-aawit. (1Cr 6:28, 33, 36, 15:17) Si Joel at 
ang kaniyang nakababatang kapatid na si Abias ay 
inatasan ng kanilang ama na maging mga hukom, 
ngunit ang kanilang pagiging di-matapat sa katung- 
kulan ay nagbigay sa bayan ng maidadahilan upang 
humingi ng isang haring tao.--- 1Sa 8:1-5. 

Sa 1 Cronica 6:28 ang tekstong Masoretiko (at ang 
ilang salin) ay nagsasabi na si “Vashni” ang panga- 
nay ni Samuel. Gayunman, sa pangkalahatan ay 
nagkakaisa ang mga iskolar na “Joel” ang nasa ori- 
hinal na Hebreo, isang salin na pinanatili ng Syriac 
na Peshitta at ng edisyon ni Lagarde ng Griegong 
Septuagint. (Ihambing ang 1Sa 8:2.) Ang pagkaka- 
hawig ng “Joel” at ng dulo ng sinundang salita 
sa teksto (“Samuel”) ang posibleng naging dahilan 
kung bakit di-sinasadyang tuluyang inalis ng isang 
eskriba ang pangalang “Joel.” Waring napagkama- 
lan niyang ang salitang Hebreo na wehash-sheni' 
(nangangahulugang “at ang ikalawa[ng anak]”) ay 
ang pangalang pantangi na “Vashni” at nagsingit 
siya ng titik na waw (at) sa unahan ng pangalang 
Abias. 

6. Isa sa makapangyarihang mga lalaki ni David, 
kapatid ni Natan.--1Cr 11:26, 38. 

7. Isang Gersonitang Levita na mula sa samba- 
hayan ni Ladan, anak ni Jehiel(i). (1Cr 23:7, 8) Si 
Joel na pinuno at ang 130 sa kaniyang mga kapatid 
ay nagpabanal ng kanilang sarili at tumulong sa 
pagdadala ng kaban ng tipan sa Jerusalem. (1Cr 15: 
4, 7, 11-14) Si Joel at ang kaniyang kapatid na si Ze- 
tam ay inatasan nang maglaon bilang mga tagapa- 
ngasiwa ng kabang-yaman ng santuwaryo.--1Cr 
26:21, 22. 

8. Isang prinsipe, noong panahon ng paghahari 
ni David, sa bahaging iyon ng Manases sa K ng Jor- 
dan, anak ni Pedaias.--1Cr 27:20-22. 

9. Isang propeta ni Jehova at manunulat ng aklat 
ng Bibliya na nagtataglay ng kaniyang pangalan. 
Siya ay anak ni Petuel.---Joe 1:1; tingnan ang JOEL, 
AKLAT NG. 

10. Isang Kohatitang Levita, anak ni Azarias. No- 
ong unang taon ni Hezekias, tumulong si Joel sa 


1234 


pagdadala ng maruruming bagay na inalis ng mga 
saserdote mula sa templo upang itapon ang mga ito 
sa Libis ng Kidron.--2Cr 29:1, 3, 12, 15, 16. 

11. Isa sa ilang Simeonitang pinuno na puwersa- 
hang kumuha, noong mga araw ni Hezekias, sa lu- 
pain ng ilang Hamita at Meunim upang palawakin 
ang kanilang pastulan.---1Cr 4:24, 35, 38-41. 

12. Isa sa mga anak ni Nebo na nagpaalis sa ka- 
nilang mga asawang banyaga at mga anak noong 
mga araw ni Ezra.--Ezr 10:43, 44. 

13. Isang tagapangasiwa niyaong mga Benjamita 
na naninirahan sa Jerusalem noong panahon ng 
pagkagobernador ni Nehemias, anak ni Zicri.---Ne 
11:4, 7-9. 


JOEL, AKLAT NG. Isang kinasihang aklat ng 
Hebreong Kasulatan na isinulat ni “Joel na anak ni 
Petuel.” (Joe 1:1) Halos walang anumang nalalaman 
tungkol sa buhay ng propetang ito. Mula sa mga 
pagtukoy niya sa Juda, Jerusalem, at sa bahay 
ni Jehova roon, maipapalagay na nanghula siya 
sa Juda at marahil ay nanirahan sa Jerusalem. 
(1:9, 14: 2:17, 32, 3:1, 2, 16-20) Ipinahihiwatig ng 
pagbanggit niya sa “mababang kapatagan ni Jeho- 
sapat” (3:2, 12) na isinulat niya ang kaniyang aklat 
pagkatapos ng malaking tagumpay ni Jehova alang- 
alang kay Haring Jehosapat. Ngunit hindi matiyak 
ang eksaktong yugto na saklaw nito. 

Panahon ng Pagsulat. Tinatakdaan ng mga 
iskolar ang aklat ng Joel ng iba't ibang petsa na su- 
masaklaw sa mga taon bago 800 B.C.E. hanggang 
mga 400 B.C.E. May kinalaman sa kanilang mga ar- 
gumento para sa isang mas huli o mas maagang pe- 
tsa ng pagsulat ng aklat, ang The International Stan- 
dard Bible Encyclopaedia (inedit ni James Orr, 1960, 
Tomo III, p. 1690) ay nagkomento: “Ang marami sa 
mga argumentong inihaharap ay negatibo, samaka- 
tuwid nga, ang pagsasaalang-alang sa kung ano ang 
hindi binanggit o tinukoy ng propeta [kasama na rito 
ang mga Caldeo, mga Asiryano, isang Judeanong 
hari, at ang sampung-tribong kaharian], at ang ar- 
gumentong batay sa mga bagay na hindi sinabi ay 
talagang mabuway.” Gayundin, hindi mapatutuna- 
yan nang may katiyakan kung si Joel ang sumipi 
mula sa ibang mga propeta o kung sila ang sumipi 
mula sa kaniya. Kung sumipi si Joel (2:32) mula kay 
Obadias (17), ipahihiwatig nito na isinulat ang aklat 
pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya. Sa kabilang 
dako naman, maaaring hindi lamang si Obadias ang 
sumipi mula kay Joel kundi pati ang mas naunang 
propetang si Amos (ihambing ang Joe 3:16 sa Am 
1:2). Mangangahulugan iyan na isinulat ni Joel ang 
kaniyang aklat nang hindi lalampas sa panahon ni 
Uzias (Am 1:1), marahil noong mga 820 B.C.E. Ba- 
gaman hindi ito tiyak, ang dako ng aklat ng Joel sa 


1235 


JOHA 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG JOEL 


Isang buhay na buhay na hula na nagtatampok sa paghihigan- 
ti ni Jehova at sa kaniyang awa 


Posibleng isinulat noong mga 820 B.C.E., siyam na taon pag- 
katapos na maging hari si Uzias at mga isang siglo pagka- 
tapos ng malaking tagumpay ni Jehova laban sa Moab, sa 
Ammon, at sa mga tumatahan sa Seir noong mga araw ni 
Jehosapat 


Masasalanta ang lupain dahil sa pagsalakay ng mga 
balang, ang araw ni Jehova ay malapit na (1:1-2:11) 


Ang dumarating na salot ay pag-uusapan sa loob ng mara- 
ming salinlahi 


Masasalanta ang mga pananim sa lupain anupat ang han- 
dog na mga butil at handog na inumin sa bahay ni Jeho- 
va ay matitigil 

Ang mga saserdote ay sinabihan na magdalamhati at humi- 
ngi ng tulong kay Jehova 

Sa araw ni Jehova ay magaganap ang isang mapangwasak 
na pagsalakay ng “kaniyang hukbong militar” 

Inanyayahan ang Israel na manumbalik kay Jehova, 

ibubuhos ang Kaniyang espiritu (2:12-32) 

Ang mga tumatahan sa Sion ay inanyayahang “manumba- 


Hebreong kanon sa pagitan ng Oseas at Amos ay 
waring pabor sa mas maagang yugtong iyon. 
Autentisidad. Hindi kinuwestiyon ng mga Ju- 
dio ang pagiging kanonikal ng aklat ng Joel kundi 
inilagay nila ito bilang ikalawa sa mga “pangalawa- 
hing” propeta. Lubusan din itong kasuwato ng iba 
pang bahagi ng Kasulatan, gaya ng makikita sa 
maraming pagkakatulad ng Joel at ng iba pang 
mga aklat ng Bibliya. (Ihambing ang Joe 2:2 sa Zef 
1:14, 15: Joe 2:4, 5, 10 sa Apo 9:2, 7-9: Joe 2:11 sa 
Mal 4:5; Joe 2:12 sa Jer 4:1, Joe 2:13 sa Exo 34:6, Bil 
14:18, Aw 86:15, at 106:45, Joe 2:31 sa Isa 13:9, 10, 
Mat 24:29, 30, at Apo 6:12-17.) Ang isa pang katiba- 
yan ng autentisidad nito ay ang katuparan ng mga 
hula ni Joel. Gaya ng inihula, ang Tiro, Filistia, at 
Edom ay dumanas ng mga paghatol ni Jehova. (Joe 
3:4, 19, para sa detalye, tingnan ang EDOM, MGA EDO- 
MITA; FILISTIA, MGA FILISTEO, TIRO.) Noong araw ng 
Pentecostes ng taong 33 C.E., ipinakita ng apostol na 
si Pedro na ang pagbubuhos ng espiritu ng Diyos sa 
mga alagad ni Jesu-Kristo ay isang katuparan ng 
hula ni Joel. (Joe 2:28-32: Gaw 2:17-21) Nang mag- 
laon, ikinapit ng apostol na si Pablo ang makahulang 
mga salitang masusumpungan sa Joel 2:32 kapuwa 
sa mga Judio at mga di-Judio na tumatawag kay Je- 
hova taglay ang pananampalataya.--Ro 10:12, 13. 


JOELA. Isa sa mga mandirigma na pumaroon 
kay David sa Ziklag; anak ni Jeroham ng Gedor. 
--ICr 12:1, 7. 


lik” kay Jehova: pananauliin niya ang kanilang kasagana- 
an at ipagsasanggalang sila mula sa “taga-hilaga” 


Ibubuhos ni Jehova ang kaniyang espiritu sa kaniyang ba- 
yan, at magbibigay siya ng mga palatandaan sa mga la- 
ngit at sa lupa bago dumating ang kaniyang “dakila at 
kakila-kilabot na araw” 


Yaong mga tumatawag sa pangalan ni Jehova ay makata- 
takas sa panahon ng kaniyang dakilang araw 


Hahatulan ang mga bansa sa “mababang kapatagan 
ni Jehosapat” (3:1-21) 


Hahatulan ang mga bansa dahil sa kalupitan nila sa bayan 
ng Diyos 


Hinamon sila na maghanda sa pakikipagdigma kay Jehova 
at lumusong sa mababang kapatagan ni Jehosapat: doon 
sila duduruging gaya ng mga ubas sa pisaan 

Sa panahong iyon, si Jehova ay magiging kanlungan para 
sa kaniyang bayan 

Ang Ehipto at Edom ay magiging ilang, samantalang ang 
Juda ay tatahanan at magbubunga nang sagana, si Jeho- 
va ay tatahan sa Sion 


JOEZER [Si Jehova ay Pagsaklolo]. Isa sa mga 
mandirigma na sumama kay David sa Ziklag nang 
hindi pa ito makakilos dahil kay Saul: isang Korahi- 
ta.—1Cr 12:1, 2, 6. 


JOGBEHA. Isa sa mga nakukutaang lunsod na 
may mga batong kural ng kawan at itinayo o mu- 
ling itinayo ng mga Gadita bago sila tumawid sa 
Jordan para tumulong sa pagsakop sa Canaan. (Bil 
32:34-36) Pagkaraan ng ilang panahon, ang mga 
hukbo ni Hukom Gideon ay dumaan sa Jogbe- 
ha bago sila biglaang sumalakay sa kampo ng 
mga Midianita sa Karkor. (Huk 8:10, 11) Ipinapala- 
gay na ang Jogbeha ay ang el-Jubeihat, na mga 
1,050 m (3,440 piye) ang taas mula sa kapantayan 
ng dagat at mga 10 km (6 na mi) sa HK ng maka- 
bagong “Amman (Raba). 


JOGLI [lantad (Isiwalat) Nawa ni Jehova]. Isang 
Danita na ang anak na si Buki ay pinuno ng tribo ni 
Dan para sa paghahati-hati ng lupain ng Canaan. 
—Bil 34:18, 22, 29. 


JOHA [pinaikling anyo ng Jehohanan, nanga- 
ngahulugang “Si Jehova ay Nagpakita ng Lingap, Si 
Jehova ay Nagmagandang-loob"]. 

1. Isa sa makapangyarihang mga lalaki ni David, 
isang Tizita.--1Cr 11:26, 45. 

2. Ulo ng isang Benjamitang pamilya sa Jerusa- 
lem; anak o inapo ni Berias.--- 1Cr 8:1, 16, 28. 


JOHANAN 


JOHANAN [pinaikling anyo ng Jehohanan, na- 
ngangahulugang “Si Jehova ay Nagpakita ng Li- 
ngap; Si Jehova ay Nagmagandang-loob"]. Ang pa- 
ngalang Ingles na John ay nagmula sa pangalang 
Hebreong ito. 

1. Isang makapangyarihang Benjamita na bihasa 
sa paggamit ng kaliwa o kanang kamay, isa sa da- 
lubhasang mga mandirigma na sumama kay David 
sa Ziklag.--1Cr 12:1-4. 

2. Isang Gaditang opisyal, isa sa 11 natatanging 
mandirigma na pumaroon sa panig ni David sa 
ilang.— 1Cr 12:8, 12-15. 

3. Isang mataas na saserdote. Malamang na ang 
anak niyang si Azarias ang mataas na saserdote no- 
ong panahong kumilos si Haring Uzias nang may 
kapangahasan.---1Cr 6:9, 10; 2Cr 26:19, 20. 

4. Panganay na anak ni Haring Josias. (1Cr 3:15) 
Yamang hindi siya binabanggit saanman may ka- 
ugnayan sa mga kahalili sa trono ng Juda, gaya 
ng kaniyang tatlong nakababatang kapatid, mala- 
mang na namatay siya bago namatay ang kaniyang 
ama.--2Ha 23:30, 34; 24:17, Jer 22:11: tingnan ang 
Jos1As Blg. 1. 

5. Isa sa mga pinuno ng mga hukbong militar na 
nalabi sa Juda pagkaraan ng pagpapatapon sa mga 
Judio sa Babilonya noong tag-araw ng 607 B.C.E. 
Ang anak na ito ni Karea ay agad na sumuporta sa 
pag-aatas kay Gedalias at, nang malaman ang pa- 
kana ni Ismael na paslangin ang gobernador, humi- 
ngi siya kay Gedalias ng pahintulot na lihim na pa- 
tayin si Ismael ngunit ito ay tinanggihan. (Jer 40:7, 
8, 13-16) Napaslang si Gedalias, pinangunahan ni 
Johanan ang mga hukbo upang ipaghiganti ito, at 
ang mga taong binihag ni Ismael ay binawi, ngunit 
ang mamamaslang ay tumakas patungong Am- 
mon. (Jer 41:11-16) Dahil sa takot na paghigantihan 
sila ng mga Babilonyo, tinanong ni Johanan at ng 
iba pa ang propetang si Jeremias kung ano ang da- 
pat nilang gawin, ngunit sa halip na sundin ang 
payo ni Jehova na manatili sa lupain, tumakas sila 
patungong Ehipto, anupat isinama nila si Jeremias. 
--Jer 42:1-43:7: 2Ha 25:23-26. 

6. Anak ni Hakatan at ulo ng 110 lalaki mula sa 
sambahayan ni Azgad sa panig ng ama na bumalik 
kasama niya sa Jerusalem, na sumama kay Ezra no- 
ong 468 B.C.E.--Ezr 8:1, 12. 

7. Apo ni Eliasib, ang mataas na saserdoteng ka- 
panahon ni Nehemias. Malamang na ang pagtawag 
sa kaniya na Jonatan sa Nehemias 12:11 ay dahil sa 
isang pagkakamali ng eskriba, yamang ang mga pa- 
ngalang “Johanan” at “Jonatan” ay magkahawig na 
magkahawig sa Hebreo. Binanggit si Johanan sa Ne- 
hemias 12:22, 23 at sa isang liham na nasumpu- 
ngang kasama sa Elephantine Papyri, kung saan 


1236 


siya tinawag na mataas na saserdote.--Jewish An- 
tiquities, ni F. Josephus, XI, 297 (vii, 1). 

8. Anak ni Elioenai; si Johanan ay lumilitaw sa 
isang talaan ng sambahayan ni David na kinabibila- 
ngan ni Zerubabel at ng mga inapo nito.--1Cr 3: 
1, 10, 19, 24. 


JOIADA [pinaikling anyo ng Jehoiada, nanga- 
ngahulugang “Malaman Nawa ni Jehova']. 

1. Anak ni Pasea na tumulong na magkumpuni 
ng Pintuang-daan ng Matandang Lunsod noong iu- 
tos ni Nehemias na muling itayo ang pader ng Jeru- 
salem.---Ne 3:6. 

2. Apo sa tuhod ni Jesua at ama ni Johanan (Jo- 
natan) sa linya ng mga mataas na saserdote pagka- 
raan ng pagkatapon. (Ne 12:10, 11, 22) Dinungisan 
ng isa sa mga anak ni Joiada ang sarili nito at ang 
pagkasaserdote nito sa pamamagitan ng pakikipag- 
asawa sa anak ni Sanbalat na Horonita, anupat da- 
hil dito ay itinaboy siya ni Nehemias.---Ne 13:28, 29. 


JOIAKIM [pinaikling anyo ng Jehoiakim, posi- 
bleng nangangahulugang “Ibinabangon ni Jehova']. 
Anak at maliwanag na kahalili ng mataas na saser- 
doteng si Jesua na nabuhay pagkaraan ng pagkata- 
pon. (Ne 12:10, 12, 26) Maliwanag na humawak siya 
ng katungkulan noong panahong bumalik si Ezra. 
(Jewish Antiquities, XI, 121 [v, 1]) Gayunman, no- 
ong panahong dumating si Nehemias nang dakong 
huli (455 B.C.E.), ang anak ni Joiakim na si Eliasib 
ang kasalukuyang mataas na saserdote.---Ne 3:1. 


JOIARIB [pinaikling anyo ng Jehoiarib, nanga- 
ngahulugang “Makipaglaban Nawa si Jehova, Ipina- 
kipaglaban ni Jehova ang [Aming] Usapin sa Ba- 
tas']. 

1. Ulo ng isang sambahayan ng mga saserdo- 
te sa panig ng ama, tinawag ding Jehoiarib. (1Cr 
24:6, 7) Ang mga kinatawan ng kaniyang sambaha- 
yan (o isa pang saserdote na may gayunding panga- 
lan) ay mga kapanahon nina Zerubabel, Nehemias, 
at Joiakim.--Ne 12:1, 6, 11:4, 10, 12:12, 19, 26. 

2. Isang “tagapagturo” noong panahon ni Ezra. 
—Ezr 8:16. 

3. Isang Judahitang ninuno ni Maaseias.---Ne 
11:5. 


JOKDEAM [posible, nangangahulugang Pag- 
susunog ng Bayan]. Isang lunsod sa bulubunduking 
pook ng Juda. (Jos 15:20, 48, 56) Maipapalagay na 
ang lugar na ito ay ang Khirbet Raq'a (Horvat 
Raq'a), na mga 7 km (4.5 mi) sa T ng Hebron. 


JOKEBED [posible, Si Jehova ay Kaluwalhati- 
an]. Isang anak na babae ni Levi na napangasawa ni 
Amram na mula sa tribo ring iyon at ina nina Mir- 
iam, Aaron, at Moises. (Exo 6:20, Bil 26:59) Si Joke- 


1237 


bed ay isang babaing may pananampalataya, nag- 
tiwala siya sa kaniyang Diyos na si Jehova. Salungat 
sa utos ni Paraon, hindi niya pinayagang mapatay 
ang kaniyang sanggol, na nang maglaon ay pina- 
nganlang Moises, at pagkalipas ng tatlong buwan, 
nang hindi na ito maikubli sa kanilang bahay, inila- 
gay niya ito sa isang arkang papiro at inilagay iyon 
sa gitna ng mga tambo sa pampang ng Nilo. Natag- 
puan ng anak na babae ni Paraon ang sanggol at 
inangkin ito para sa kaniyang sarili, ngunit, sa na- 
ging takbo ng pangyayari, ang sariling ina ni Moi- 
ses ang nahilingan niyang mag-alaga rito. Habang 
lumalaki ang bata, si Jokebed, kasama ng kaniyang 
asawa, ay nagsikap nang husto na maituro sa kani- 
yang mga anak ang mga simulain ng dalisay na 
pagsamba, gaya ng makikita sa naging buhay ng 
mga ito nang dakong huli.---Exo 2:1-10. 

Ayon sa tekstong Masoretiko, si Jokebed ay ka- 
patid na babae ng ama ni Amram na si Kohat; 
kung gayon nga, napangasawa ni Amram ang kani- 
yang tiya, na hindi labag sa kautusan nang pana- 
hong iyon. (Exo 6:18, 20) Gayunman, naniniwala 
ang ilang iskolar na si Jokebed ay pinsan ni Amram 
sa halip na kaniyang tiya, sapagkat gayon ang ma- 
babasa sa Griegong Septuagint, na siya ring ideyang 
itinatawid sa Syriac na Peshitta at sa mga tradisyong 
Judio. Halimbawa, ang Exodo 6:20 ay kababasahan: 
“si Jokabed na anak na babae ng kapatid ng kani- 
yang ama.” (LXX, Bagster) “Kinuha ni Amram ang 
anak na babae ng kaniyang tiyo na si Jokhaber.” (La) 
“Nang mag-asawa si Amram, kinuha niya ang kani- 
yang pinsan na si Jokabad.” (Fn) “Napangasawa ni 
Amram ang isa niyang kamag-anak na babae na ti- 
natawag na Jokabed.” (Kx) Isang talababa ni Rother- 
ham sa pananalitang “kapatid na babae ng kaniyang 
ama” ang nagsasabi: “Malamang na isa lamang ba- 
baing miyembro ng pamilya ng kaniyang ama.” Si- 
nabi ni Thomas Scott sa kaniyang Explanatory Notes 
(1832): “Ayon sa Septuagint at sa mga tradisyong 
Judio, si Jokebed ay pinsan, hindi tiya ni Amram.” 
“Tpinapalagay ng pinakamahuhusay na kritiko na si 
Jokebed ay pinsang buo ni Amram, at hindi kani- 
yang tiya.” (Commentary ni Clarke) Nang sabihin sa 
Bilang 26:59 na si Jokebed ay “anak na babae ni 
Levi,” maaari itong mangahulugang “apong babae,” 
gaya ng maraming iba pang dako sa Kasulatan kung 
saan ang “anak na lalaki” ay ginagamit upang tumu- 
koy sa isang “apong lalaki.” Sa kaniyang salin, si 
F. Fenton ay nagkomento na ang pananalitang ʻipi- 
nanganak kay Levi' sa talata ring iyon, “sa idyoma 
ng wikang Hebreo, ay hindi nangangahulugang kay 
Levi mismo, kundi isa lamang siyang inapo ng Tribo. 
Dahil sa haba ng panahon ay imposible na maging 
anak siya mismo ni Levi.” 

Sa kabilang dako, kung ang tekstong Masoretiko 
ay tama sa Exodo 6:20, si Jokebed ay tiya ni Amram 


JOKTEEL 


at hindi kaniyang pinsan. Kung ipapalagay na si 
Levi ang ama ni Jokebed, malamang na ang kani- 
yang ina ay mas bata kaysa sa ina ni Kohat. Kung 
gayon nga, si Jokebed, bagaman kapatid lamang sa 
ama ni Kohat, ay tiya ni Amram. 


JOKIM [pinaikling anyo ng Jehoiakim, posi- 
bleng nangangahulugang “Ibinabangon ni Jeho- 
va"]. Isang inapo ni Juda sa pamamagitan ng kani- 
yang ikatlong anak na si Shela.--1ICr 2:3, 4:21, 22. 


JOKMEAM 
ang Bayan]. 

1. Isang Efraimitang lunsod na ibinigay sa mga 
Kohatita. (1Cr 6:66, 68) Sa Josue 21:22, maliwanag 
na ang Jokmeam ay tinatawag na “Kibzaim,” mara- 
hil ay ibang pangalan o dating pangalan ng lugar na 
iyon. Hindi alam sa ngayon kung saan ang lokasyon 
nito. 

2. Isang rehiyon na kahangga ng teritoryong pi- 
nangangasiwaan ng anak ni Ahilud na si Baana, isa 
sa 12 kinatawan ni Solomon. (1Ha 4:12) Maaaring ito 
rin ang Jokneam. 


JOKNEAM. Isang lunsod sa Carmel. Nilupig 
ito ni Josue. (Jos 12:7, 22) Bagaman ang Jokneam 
ay orihinal na nakaatas sa tribo ni Zebulon (Jos 19: 
10, 11), nang maglaon ay ibinigay ito sa mga Mera- 
ritang Levita. (Jos 21:34) Karaniwang ipinapalagay 
ngayon na ito ang Tell Qeimun (Tel Yoqne'am), na 
nasa isang gulod sa paanan ng Bundok Carmel, mga 
11 km (7 mi) sa HK ng Megido. Mula roon ay mata- 
tanaw ang Libis ng Jezreel. Sa 1 Hari 4:12, posibleng 
ang “Jokmeam" ay maling baybay ng “Jokneam.” 


JOKSAN [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “mag-umang ng silo]. Isang inapo ni 
Abraham sa pamamagitan ni Ketura, ang pinagmu- 
lan nina Sheba at Dedan.---Gen 25:1-3, 1Cr 1:32. 


JOKTAN. Isang inapo ni Eber, kapatid ni Peleg, 
at ama ng 13 anak na lalaki. (Gen 10:25-29: 1Cr 
1:19-23) Ang mga pangalan ng ilan sa mga inapo ni 
Joktan ay waring nanatili sa iba't ibang lugar sa T 
at TK Arabia. Sinasabi na si Joktan ang pinagmulan 
ng unang mga tao sa Arabia, na naiiba sa mga tri- 
bo na nagmula sa mga anak ni Abraham kina Ha- 
gar at Ketura. Ang mga hangganan ng teritoryong 
tinahanan ng mga inapo ni Joktan ay inilalarawan 
sa Bibliya na “mula sa Mesa hanggang sa Separ" 
(Gen 10:30), ngunit hindi matiyak ang eksaktong 
lugar na saklaw nito. 


JOKTEEL. 


1. Isang lunsod ng Juda sa Sepela (Jos 15:20, 33, 
38), na ang eksaktong lokasyon ng lunsod ay hindi 
alam sa ngayon. 


[Hayaang Bumangon (o, Tumayo) 


JONADAB 


2. Ang Edomitang lunsod ng Sela, na nilupig ng 
Judeanong si Haring Amazias at binago ang panga- 
lan tungo sa Jokteel.---2Ha 14:1, 7: tingnan ang SELA 
Blg. 2. 


JONADAB. 


JONAM. Isang ninuno ng ina ni Jesus na si Ma- 
ria. Si Jonam ay isang inapo ni David sa pamama- 
gitan ni Natan at marahil ay nabuhay noong pana- 
hon ni Haring Asa.--Luc 3:23, 30, 31. 


JONAS [Kalapati]. 

1. “Anak ni Amitai”; isang propeta ni Jehova na 
mula sa Gat-heper (2Ha 14:25), na isang hangga- 
hang lunsod sa teritoryo ng Zebulon. (Jos 19:10, 13) 
Bilang katuparan ng salita ni Jehova na sinalita sa 
pamamagitan ni Jonas, nagtagumpay si Haring Je- 
roboam II ng Israel na isauli ang “hangganan ng Is- 
rael mula sa pagpasok sa Hamat hanggang sa dagat 
ng Araba [ang Dagat Asin].” (2Ha 14:23-25, iham- 
bing ang Deu 3:17.) Kaya lumilitaw na si Jonas 
ay naglingkod bilang isang propeta sa sampung- 
tribong kaharian noong panahon ng paghahari ni Je- 
roboam II. Maliwanag na siya rin ang taong inatasan 
ni Jehova upang ihayag ang kahatulan laban sa Ni- 
neve (Jon 1:1, 2) at samakatuwid ay siya ring manu- 
nulat ng aklat na nagtataglay ng kaniyang pangalan. 

Sa halip na gampanan ang kaniyang atas na ma- 
ngaral sa mga Ninevita, ipinasiya ni Jonas na ta- 
kasan ito. Sa daungang-dagat ng Jope, sumakay 
siya sa isang barko na patungong Tarsis (karani- 
wang iniuugnay sa Espanya) na mahigit 3,500 km 
(2,200 mi) sa K ng Nineve.---Jon 1:1-3, 4:2. 

Pagkalulan sa barkong iyon na may kubyerta, na- 
katulog nang mahimbing si Jonas sa “kaloob-loo- 
bang bahagi” nito. Samantala, ang mga marinero, 
nang mapaharap sa pinasapit ng Diyos na maunos 
na hangin na nagbabantang sumira sa barko, ay hu- 
mingi ng saklolo sa kanilang mga diyos at nagtapon 
ng mga kagamitan sa dagat upang pagaanin ang 
barko. Ginising ng kapitan ng barko si Jonas, anupat 
hinimok din ito na tumawag sa kaniyang “diyos.” 
Nang dakong huli ay nagpalabunutan ang mga ma- 
rinero upang alamin kung sino ang dahilan ng pag- 


Tingnan ang JEHONADAB, JONADAB. 


1238 


daluyong ng bagyo. Maliwanag na pinangyari ni 
Jehova na mapili si Jonas sa palabunutan. Nang ta- 
nungin siya, umamin si Jonas na hindi niya tinupad 
ang kaniyang atas. Palibhasa'y ayaw niyang mama- 
tay ang iba dahil sa kaniya, hiniling niya na ihagis 
siya sa dagat. Nang mabigo ang lahat ng kanilang 
pagsisikap na makabalik sa katihan, ginawa ng mga 
marinero kay Jonas ang sinabi niya, at tumigil ang 
pagngangalit ng dagat.--Jon 1:4-15. 

Habang papalubog si Jonas sa ilalim ng tubig, pu- 
mulupot sa kaniyang ulo ang mga damong dagat. 
Nang dakong huli ay hindi na siya nakaramdam ng 
pagkalunod, at natanto niyang nasa loob na pala 
siya ng isang malaking isda. Nanalangin si Jonas 
kay Jehova, anupat niluwalhati siya bilang Tagapag- 
ligtas at nangakong tutuparin ang kaniyang ipina- 
nata. Noong ikatlong araw ay iniluwa ng isda ang 
propeta sa tuyong lupa.---Jon 1:17-2:10. 


Makatuwiran bang maniwala na 
ang mga Ninevita ay magsisisi na 
nakasuot ng telang-sako dahil 
sa babala ni Jonas? 


Nang atasan sa ikalawang pagkakataon na puma- 
roon sa Nineve, isinagawa niya ang mahabang pag- 
lalakbay patungo roon. “Nang dakong huli si Jonas 
ay nagsimulang pumasok sa lunsod sa layong nila- 
lakad nang isang araw, at siya ay patuloy na nagha- 
hayag at nagsasabi: “Apatnapung araw na lamang, 
at ang Nineve ay gigibain.” (Jon 3:1-4) Hindi sina- 
sabi sa Bibliya kung marunong si Jonas ng wikang 
Asiryano o kung makahimala siyang pinagkalooban 
ng kakayahang magsalita ng wikang iyon. Maaari 
pa ngang nagsalita siya sa wikang Hebreo, at pag- 
katapos ay isinalin ito niyaong (mga) nakaaalam ng 
wikang iyon. Kung nagsalita siya sa wikang Hebreo, 
maaaring lalong napukaw ng mga salita ni Jonas 
ang pagkamausisa ng mga tao, anupat marami ang 
nag-isip kung ano nga ba ang sinasabi ng estrang- 
herong ito. 

Iniisip ng ilang kritiko na mahirap paniwalaan na 
ang mga Ninevita, pati na ang hari, ay tutugon sa 


ak 


G 


A e 
Nineve 


1239 


pangangaral ni Jonas. (Jon 3:5-9) May kinalaman 
dito ay kapansin-pansin ang mga sinabi ng komen- 
taristang si C. F. Keil: “Madaling mauunawaan kung 
bakit matindi ang naging impresyon ng mga Nine- 
vita sa pangangaral ni Jonas, anupat ang buong lun- 
sod ay nagsisi na may telang-sako at abo, kung isa- 
saisip lamang natin na napakadaling maantig ang 
damdamin ng mga lahing taga-Silangan, na na- 
sisindak sila sa isang Kataas-taasang Persona na 
isang katangian ng lahat ng paganong relihiyon ng 
Asia, at na mataas ang pagpapahalaga ng mga 
taga-Asirya sa mga manghuhula at mga orakulo 
mula pa noong sinaunang mga panahon ...; at 
kung isasaalang-alang din natin na ang pagparoon 
ng isang banyaga, na maliwanag na walang anu- 
mang pansariling interes, at taglay ang sukdulang 
katapangan, upang ibunyag sa dakila at maharli- 
kang lunsod ang di-makadiyos na mga gawa nito, at 
ipatalastas na malapit na itong mawasak taglay ang 
kumpiyansa na kilalang katangian ng mga prope- 
tang isinugo ng Diyos, ay tiyak na makalilikha ng 
matinding impresyon sa pag-iisip ng mga tao, na 
lalo pa ngang magiging matindi kung nakarating 
sa Nineve ang ulat tungkol sa makahimalang mga 
gawa ng mga propeta sa Israel.”---Commentary on 
the Old Testament, 1973, Tomo X, Jonah 3:9, p. 407, 
408. 

Nang makalipas ang 40 araw at wala pa ring 
nangyari sa Nineve, naging lubhang di-kalugud- 
lugod kay Jonas na hindi nagpasapit si Jehova ng 
kapahamakan sa lunsod. Nanalangin pa nga siya na 
kunin na ng Diyos ang kaniyang buhay. Ngunit si- 
nagot ni Jehova si Jonas ng ganitong tanong: “Tama 
bang mag-init ka sa galit?” (Jon 3:10-4:4) Pagkata- 
pos nito ay nilisan ng propeta ang lunsod at nang 
maglaon nagtayo siya ng isang kubol para sa kani- 
yang sarili. Doon, sa dakong S ng Nineve, nagban- 
tay si Jonas upang makita kung ano ang mangya- 
yari sa lunsod.---Jon 4:5. 

Nang isang halamang upo ang makahimalang tu- 
mubo upang magbigay ng lilim kay Jonas, lubhang 
nalugod ang propeta. Ngunit naging panandalian 
lamang ang kaniyang pagsasaya. Nang sumunod na 
araw, maaga sa kinaumagahan, sinira ng isang uod 
ang halaman, anupat natuyo ito. Palibhasa'y nawala 
na ang lilim nito, si Jonas ay nalantad sa nakatiti- 
gang na hanging silangan at sa mainit na araw na 
tumatama sa kaniyang ulo. Muli, hiniling niyang 
mamatay na siya.---Jon 4:6-8. 

Sa pamamagitan ng halamang upong ito, si Jonas 
ay tinuruan ng isang aral sa kaawaan. Nanghina- 
yang siya sa halamang upo, anupat malamang na 
nagtaka siya kung bakit kailangan itong mamatay. 
Gayunma'y hindi naman siya ang nagtanim o nag- 
alaga nito. Sa kabilang dako, bilang Maylalang at Ta- 


JONAS, AKLAT NG 


gatustos ng buhay, si Jehova ay may higit na dahi- 
lan upang manghinayang sa Nineve. Ang halaga ng 
mga tumatahan doon at ng mga alagang hayop ay 
lubhang nakahihigit kaysa sa isang halamang upo. 
Kaya tinanong ni Jehova si Jonas: “Sa ganang akin, 
hindi ba ako dapat manghinayang sa Nineve na da- 
kilang lunsod, kung saan may mahigit sa isang 
daan at dalawampung libong tao na hindi man la- 
mang nakakakilala ng pagkakaiba ng kanilang ka- 
nang kamay sa kanilang kaliwa, bukod pa sa mara- 
ming alagang hayop?” (Jon 4:9-11) Natutuhan ni 
Jonas ang aral at ipinakikita ito ng tahasan niyang 
paglalahad ng kaniyang sariling mga karanasan. 

Maaaring pagkalipas ng ilang panahon ay may 
nakatagpo si Jonas na kasama noon sa mga taong 
nakasakay sa barko mula sa Jope, posibleng sa tem- 
plo sa Jerusalem, at nalaman niya mula sa taong ito 
ang tungkol sa mga panatang ginawa ng mga ma- 
rinero pagkahupa ng bagyo.--Jon 1:16, ihambing 
ang Jon 2:4, 9: tingnan ang JONAS, AKLAT NG, NINEVE. 

2. Ama ng mga apostol na sina Pedro at Andres 
(Mat 16:17: Ju 1:40-42), tinatawag ding Juan sa 
Juan 1:42, 21:15-17 sa ilang manuskrito. 


JONAS, AKLAT NG. Ang tanging aklat sa 
Hebreong Kasulatan na tumatalakay sa atas ng 
isang propeta ni Jehova na magtungo sa isang di- 
Israelitang lunsod at maghayag doon ng isang men- 
sahe ng kapahamakan, na nag-udyok naman sa 
mga naninirahan sa lunsod upang magsisi. Inilala- 
had sa aklat na ito ang personal na mga karanasan 
ng manunulat nito, si Jonas na anak ni Amitai. Ya- 
mang maliwanag na siya ang Jonas na binabanggit 
sa 2 Hari 14:25, tiyak na humula siya noong pana- 
hon ng paghahari ni Haring Jeroboam II ng Israel 
(mga 844-804 B.C.E.). Samakatuwid, makatuwirang 
ipalagay na ang mga pangyayaring nakatala sa ak- 
lat ng Jonas ay naganap noong ikasiyam na siglo 
B.C.E.-- Tingnan ang Jonas Blg. 1. 

Autentisidad. Dahil kahima-himala ang ma- 
raming pangyayaring binabanggit sa aklat ng Jo- 
nas, madalas itong tuligsain ng mga kritiko ng Bibli- 
ya. Ang pagdating ng maunos na hangin at ang 
biglang paghupa nito, ang paglulon ng isda kay Jo- 
nas at ang pagluluwa nito sa kaniya nang walang 
pinsala pagkaraan ng tatlong araw, at ang mabi- 
lis na pagtubo at pagkamatay ng isang halamang 
upo ay pawang itinuturing na di-makasaysayan da- 
hil hindi nangyayari sa ngayon ang gayong mga 
bagay. Maaari sanang magkaroon ng saligan ang 
pangangatuwirang ito kung inangkin ng aklat ng 
Jonas na ang mga pangyayaring iyon ay pangka- 
raniwan lamang noon. Ngunit wala itong sinasa- 
bing gayon. Inilalahad nito ang mga pangyayari 
sa buhay ng isang tao na binigyan ng Diyos ng 


JONAS, AKLAT NG 


pantanging atas. Samakatuwid, ang mga nagsasabi 
na talagang imposibleng mangyari ang mga bagay 
na ito ay alinman sa nagtatatwa sa pag-iral ng Diyos 
o hindi naniniwala na may kakayahan siyang kon- 
trolin ang mga puwersa ng kalikasan at gayundin 
ang mga halaman, mga hayop, at mga tao sa pan- 
tanging paraan ukol sa kaniyang layunin.---Ting- 
nan ang Mat 19:26. 


Ano kayang uri ng nilalang sa dagat 
ang lumulon kay Jonas? 


Madalas na iginigiit noon na walang nilalang sa 
dagat ang makalululon ng isang tao. Ngunit hin- 
di makatuwiran ang argumentong ito. Ang sperm 
whale, isang balyena na may pagkalaki-laki at paku- 
wadradong ulo na mga sangkatlo ng haba nito, ay 
may lubos na kakayahang lumulon ng isang buong 
tao. (Walker's Mammals of the World, nirebisa nina 
R. Nowak at J. Paradiso, 1983, Tomo II, p. 901) Ka- 
pansin-pansin na ipinakikita ng ebidensiya na no- 
ong sinaunang panahon, ang daungang-dagat ng 
Jope ay isang punong-himpilan ng mga nanghuhu- 
li ng balyena. Sa kabilang dako, posible na great 
white shark, isang uri ng pating, ang isdang lumu- 
lon kay Jonas. Isang gaya nito ang nahuli noong 
1939, at sa tiyan nito ay may nakuhang dalawang 
buong pating na tigdalawang metro (6 na piye) ang 
haba---bawat isa'y halos kasinlaki ng tao. At mata- 


Ang mga karanasan ni Jonas nang atasan siyang humula sa 
isang bayang pagano, ang mga naninirahan sa Nineve 

Isinulat ito noong mga 844 B.C.E., mga 100 taon bago dalhin 
ng Asirya ang Israel sa pagkatapon 


Ang pagtakas ni Jonas (1:1--2:10) 

Inatasan si Jonas na babalaan ang mga Ninevita hinggil sa 
galit ni Jehova ngunit sumakay siya sa isang barko na 
patungong Tarsis 

Isang napakalakas na bagyo ang dumaluyong at dahil dito 
ay nanganib na mawasak ang barko 

Ang natakot na mga marinero ay tumawag sa kanilang 
mga diyos, sinikap nilang pagaanin ang barko, at pagka- 
tapos ay nagpalabunutan sila upang alamin kung sino 
ang dahilan ng kapahamakan 

Si Jonas ang napili sa palabunutan: sinabi niya sa mga 
marinero na ihagis siya sa dagat sapagkat siya ang dahi- 
lan ng unos 

Yamang ayaw itong gawin ng mga magdaragat, sinikap nilang 
maibalik sa katihan ang barko, nang mabigo sila, inihagis 
nila si Jonas sa dagat: kaagad na humupa ang bagyo 

Nang nasa tubig na si Jonas, nilulon siya ng isang mala- 
king isda 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG JONAS 


1240 


tagpuan ang mga great white shark sa lahat ng 
karagatan, kasama na ang Mediteraneo. (Austra- 
lian Zoological Handbook, The Fishes of Austra- 
lia, ni G. P. Whitley, Sydney, 1940, Part 1--The 
Sharks, p. 125; The Natural History of Sharks, nina 
R. H. Backus at T. H. Lineaweaver II, 1970, p. 111, 
113) Gayunman, dapat pansinin na simple lamang 
ang sinabi ng Bibliya: “Itinalaga ni Jehova ang isang 
malaking isda upang lulunin si Jonas,” at wala itong 
binanggit na espesipikong uri ng isda. (Jon 1:17) 
Kaya hindi maaaring matiyak kung anong “isda” 
ang tinutukoy. Sa totoo, hindi naman kumpleto ang 
kaalaman ng mga tao tungkol sa mga nilalang na 
nabubuhay sa karagatan. Ang magasing Scientific 
American (Setyembre 1969, p. 162) ay nagkomento: 
“Gaya noong nagdaang mga panahon, ang higit 
pang paggagalugad sa kalaliman ay tiyak na magsi- 
siwalat ng di-pa-nailalarawang mga nilalang, kabi- 
lang na ang mga miyembro ng mga grupo na ipina- 
palagay na matagal nang nalipol.” 

Inaakala ng ilan na ang autentisidad ng aklat 
ng Jonas ay mapag-aalinlanganan sa dahilang hin- 
di pinatototohanan ng mga rekord ng Asirya ang 
gawain ng propetang ito. Gayunman, hindi dapat 
pagtakhan ang kawalan ng gayong impormasyon. 
Kaugalian ng mga bansa noong sinaunang panahon 
na ibunyi ang kanilang mga tagumpay, hindi ang 
kanilang mga kabiguan at kahihiyan, at alisin ang 
anumang di-kaayaaya sa kanila. Bukod diyan, ya- 


Mula sa loob ng tiyan ng isda, nanalangin siya kay Jehova 
at nangakong tutuparin ang kaniyang ipinanata 


Nang dakong huli, iniluwa ng isda si Jonas sa tuyong lupa 
Pumaroon si Jonas sa Nineve (3:1—4:11) 
Muling tinagubilinan ni Jehova si Jonas na pumaroon sa 
Nineve upang ihayag ang Kaniyang babala 
Pumaroon si Jonas sa Nineve at ipinatalastas na ang lun- 
sod ay gigibain pagkaraan ng 40 araw 


Nagsisi ang mga Ninevita: sa utos ng hari, dinamtan nila 
ng telang-sako ang kanilang mga hayop at ang kanilang 
sarili at nagmakaawa sila sa Diyos, “ikinalungkot” ni Je- 
hova ang inihulang kapahamakan 


Lubhang nagalit si Jonas dahil hindi na wawasakin ang Ni- 
neve, nagtayo siya ng isang kubol sa labas ng lunsod, 
umupo sa lilim nito, at naghintay sa mangyayari 


Nagpatubo si Jehova ng isang halamang upo upang magbi- 
gay kay Jonas ng nakagiginhawang lilim, nang sumunod 
na araw, sinalanta ng isang uod ang halaman at ito'y na- 
tuyo: batay sa naging reaksiyon dito ni Jonas, ipinaliwa- 
nag ni Jehova sa kaniya kung bakit Niya pinagpakitaan 
ng awa ang mahigit 120,000 naninirahan sa Nineve 


1241 


mang hindi lahat ng sinaunang rekord ay naingatan 
o natagpuan, walang sinuman ang may-katiyakang 
makapagsasabi na hindi kailanman nagkaroon ng 
isang ulat hinggil sa mga nangyari noong panahon 
ni Jonas. 

Ang kakulangan ng ilang detalye (gaya ng panga- 
lan ng hari ng Asirya at ng eksaktong lokasyon ng 
tuyong lupa na pinagluwaan kay Jonas) ay bina- 
banggit bilang isa pang patotoo na hindi tunay na 
kasaysayan ang aklat ng Jonas. Gayunman, ipinag- 
wawalang-bahala ng gayong pagtutol na ang lahat 
ng makasaysayang salaysay ay mga pinaikling ulat, 
yamang itinatala lamang ng istoryador ang impor- 
masyon na itinuturing niyang mahalaga o kaila- 
ngan para sa kaniyang layunin. Kaya naman sinabi 
ng komentaristang si C. F. Keil: “Wala ni isa man sa 
sinaunang mga istoryador ang may mga akda na 
ganito kakumpleto, at hindi maaasahan na sisikapin 
ng biblikal na mga istoryador na maglahad ng mga 
detalye na walang malapit na kaugnayan sa pa- 
ngunahing layon ng kanilang salaysay, o sa reli- 
hiyosong kahalagahan ng mismong mga pangya- 
yari.”---Commentary on the Old Testament, 1973, 
Tomo X, Introduction to Jonah, p. 381. 

Batay sa interpretasyon sa arkeolohikal na ebi- 
densiya na diumano'y ang sirkumperensiya ng pa- 
der na nakapalibot sa sinaunang Nineve ay mga 
13 km (8 mi) lamang, inaangkin ng ilan na pinala- 
bisan ng aklat ng Jonas ang laki ng lunsod nang sa- 
bihin nitong ang lunsod ay may layong nilalakad 
nang tatlong araw. (Jon 3:3) Gayunman, hindi ito 
makatuwirang dahilan upang kuwestiyunin ang bi- 
nanggit ng Kasulatan. Kapuwa sa Biblikal at maka- 
bagong paggamit, ang pangalan ng isang lunsod ay 
maaaring sumaklaw sa mga karatig-pook nito. Sa 
katunayan, ipinakikita ng Genesis 10:11, 12 na “ang 
dakilang lunsod” ay binubuo ng Nineve, Rehobot-Ir, 
Cala, at Resen. 

Ang hindi pagsulat ni Jonas sa unang panauhan 
ay ginagamit na dahilan upang siraan ang aklat. 
Ngunit hindi isinasaalang-alang ng argumentong 
o na pangkaraniwan sa mga manunulat ng Bibliya 
na tukuyin ang kanilang sarili sa ikatlong panauhan. 
(Exo 24:1-18, Isa 7:3: 20:2: 37:2, 5, 6, 21: Jer 20:1, 2: 
26:7, 8, 12; 37:2-6, 12-21: Dan 1:6-13, Am 7:12-14, 
Hag 1:1, 3, 12, 13: 2:1, 10-14, 20, Ju 21:20) Ginawa 
rin ito ng sekular na mga istoryador noong sinau- 
nang panahon, gaya nina Xenophon at Thucydides. 
Ngunit kapansin-pansin na hindi kailanman pinag- 
alinlanganan ang pagiging tunay ng kanilang mga 
ulat salig sa bagay na ito. 

Sa pambungad na pananalitang “ang salita ni Je- 
hova ay nagsimulang dumating,” ipinakikita ng ak- 
lat ng Jonas na ito'y nagmula sa Diyos. (Jon 1:1) 
Mula pa noong sinaunang panahon, ang aklat na ito 


=. 
ct 


JONATAN 


at ang iba pang makahulang mga aklat na may ga- 
yunding pambungad (Jer 1:1, 2; Os 1:1: Mik 1:1: Zef 
1:1, Hag 1:1, Zac 1:1, Mal 1:1) ay tinatanggap na ng 
mga Judio bilang tunay. Ito mismo ay isa nang ka- 
tibayan ng autentisidad ng aklat. Kaya naman sina- 
bi ng The Imperial Bible-Dictionary: “Sa katunayan 
ay imposibleng mangyari . . . na ilalakip ng mga Ju- 
diong awtoridad ang gayong aklat sa kanon ng Ka- 
sulatan nang walang napakatibay na ebidensiya 
ng pagiging tunay at mapananaligan.”--Inedit ni 
P. Fairbairn, London, 1874, Tomo I, p. 945. 

Karagdagan pa, ang aklat na ito ay lubusang ka- 
suwato ng iba pang bahagi ng Kasulatan. Kinikilala 
nito na ang kaligtasan ay nagmumula kay Jehova 
(Jon 2:9, ihambing ang Aw 3:8, Isa 12:2, Apo 7:10), 
at ipinakikita ng salaysay nito ang awa, mahabang 
pagtitiis, pagtitimpi, at di-sana-nararapat na kabai- 
tan ni Jehova sa pakikitungo sa mga taong makasa- 
lanan.--Jon 3:10, 4:2, 11, ihambing ang Deu 4:29- 
31, Jer 18:6-10, Ro 9:21-23, Efe 2:4-7: 2Pe 3:9. 

Ang isa pang ebidensiya ng autentisidad ng aklat 
na ito ng Bibliya ay ang pagkatahasan nito. Hindi 
nito pinagtakpan ang di-wastong saloobin ni Jonas 
may kaugnayan sa kaniyang atas at sa hindi pag- 
puksa ng Diyos sa mga Ninevita. 

Ngunit ang pinakamatibay na ebidensiya ay nag- 
mula sa mismong Anak ng Diyos. Sinabi niya: “Wa- 
lang tanda na ibibigay [sa salinlahing ito] maliban 
sa tanda ni Jonas na propeta. Sapagkat kung paa- 
nong si Jonas ay nasa tiyan ng pagkalaki-laking isda 
nang tatlong araw at tatlong gabi, gayundin ang 
Anak ng tao ay mapapasapuso ng lupa nang tatlong 
araw at tatlong gabi. Ang mga tao ng Nineve ay ba- 
bangon sa paghuhukom kasama ng salinlahing ito 
at hahatulan ito, sapagkat sila ay nagsisi sa ipina- 
ngaral ni Jonas, ngunit, narito! isang higit pa kaysa 
kay Jonas ang narito.” (Mat 12:39-41, 16:4) Ang 
pagkabuhay-muli ni Kristo Jesus ay magiging ka- 
sintunay ng pagkaligtas ni Jonas mula sa tiyan ng 
isda. At ang salinlahing nakarinig sa pangangaral ni 
Jonas ay tiyak na literal ding gaya ng salinlahing 
nakarinig sa sinabi ni Kristo Jesus. Kung kathang- 
isip lamang ang mga tao ng Nineve, hindi sila ma- 
aaring bumangon sa paghuhukom at humatol sa 
isang manhid na salinlahi ng mga Judio. 


JONATAN [Si Jehova ay Nagbigay]. Isang salin 
sa Tagalog ng dalawang pangalang Hebreo, Yoh-na- 
than'at ang mas mahabang anyo na Yehoh-na-than". 
--Tingnan ang JEHONATAN. 

1. Isang Levita na naglingkod bilang saserdote 
may kaugnayan sa huwad na pagsamba sa bahay ni 
Mikas sa Efraim at nang maglaon ay sa mga Dani- 
ta. Ang ulat sa Hukom kabanata 17 at 18 ay paulit- 
ulit na tumutukoy sa isang kabataang Levita na sa 
Hukom 18:30 ay tinatawag na “Jonatan na anak ni 


JONATAN 


Gersom, anak ni Moises.” Ang naunang paglalara- 
wan sa kaniya bilang “mula sa pamilya ni Juda” ay 
maaaring tumutukoy lamang sa kaniyang paninira- 
han sa Betlehem sa teritoryo ng Juda.---Huk 17:7. 

Ang pagala-galang si Jonatan ay nakarating sa 
tahanan ni Mikas sa kabundukan ng Efraim. Bago 
nito, isang inukit na imahen ang itinindig ni Mikas 
sa kaniyang tahanan. Sumang-ayon si Jonatan na 
maglingkod bilang saserdote para sa sambahayan 
bagaman hindi siya mula sa pamilya ni Aaron at 
isang imahen ang ginagamit sa pagsambang iyon. 
Nang maglaon ay natagpuan si Jonatan ng limang 
Danita na naghahanap ng isang lugar na matitirhan 
ng isang bahagi ng tribo. Hiniling nila sa kaniya na 
sumangguni sa Diyos at alamin kung magtatagum- 
pay sila, at binigyan niya sila ng positibong tugon 
sa pangalan ni Jehova. 

Nang ang pangunahing pangkat ng 600 lalaking 
Danita, kasama ang kanilang mga pamilya at mga 
alagang hayop, ay dumaan sa bahay ni Mikas ha- 
bang patungong hilaga, kinuha nila ang mga kaga- 
mitan sa pagsamba pati ang inukit na imahen. Hini- 
kayat din nila ang sakim na si Jonatan na sumama 
sa kanila, upang maging saserdote nila at hindi ng 
isang pamilya lamang. (Huk 17:7-18:21) Si Jonatan 
“at ang kaniyang mga anak ay naging mga saserdo- 
te sa tribo ng mga Danita hanggang sa araw na dal- 
hin sa pagkatapon ang lupain.” (Huk 18:30) Ikinapit 
ito ng ilang komentarista sa isang pagsakop sa dis- 
trito, gaya ng ginawa ni Tiglat-pileser III, o sa lahat 
ng tribo sa hilaga noong 740 B.C.E. (2Ha 15:29, 17:6) 
Gayunman, yamang maliwanag na si Samuel ang 
sumulat ng Mga Hukom, tiyak na isang mas maa- 
gang pagkakapit ang tinutukoy. Binabanggit ng Hu- 
kom 18:31 na 'pinanatili ng mga Danita na nakatin- 
dig sa ganang kanila ang inukit na imahen sa lahat 
ng mga araw na ang bahay ng tunay na Diyos ay 
nananatili sa Shilo. Nagpapahiwatig ito ng isang 
yugto ng panahon na maikakapit sa naunang talata, 
at pinagtitibay nito ang pangmalas na naglingkod 
ang pamilya ni Jonatan bilang mga saserdote hang- 
gang noong mabihag ng mga Filisteo ang Kaban. Si- 
nasabi ng iba na ang talata 30 ay dapat kabasahan 
ng, ‘hanggang noong araw na dalhin ang kaban sa 
pagkatapon." (1Sa 4:11, 22) Ngunit ang konklusyong 
ito tungkol sa panahong saklaw ng pagkasaserdote 
ng pamilya ni Jonatan ay maaaring tama kahit hin- 
di baguhin ang pagbasa, sapagkat maaaring itinutu- 
ring ng talata 30 na sa diwa, ang lupain ay dinala sa 
pagkatapon nang mabihag ang Kaban. 

2. Pinakamatanda at paboritong anak ng Benja- 
mitang si Haring Saul, maliwanag na kay Ahinoam 
na anak na babae ni Ahimaas. (1Sa 14:49, 50) Pa- 
ngunahin nang nakilala si Jonatan sa kaniyang di- 
mapag-imbot na pakikipagkaibigan at pagsuporta 


1242 


kay David bilang ang itinalaga ni Jehova na maging 
hari. 

Si Jonatan ay unang binanggit sa unang mga taon 
ng paghahari ni Saul bilang isang magiting na ku- 
mandante ng isang libong mandirigma. (1Sa 13:2) 
Malamang na siya ay di-kukulangin sa 20 tadng gu- 
lang noon at sa gayon ay malapit na sa edad na 60 
nang mamatay siya noong mga 1078 B.C.E. (Bil 1:3) 
Si David ay 30 taong gulang nang mamatay si Jona- 
tan. (1Sa 31:2, 2Sa 5:4) Samakatuwid, maliwanag na 
mga 30 taon ang tanda niya kay David noong pana- 
hon ng kanilang pagkakaibigan. Ipinahihiwatig ng 
ugali at saloobin ni Jonatan na may hustong gulang 
na siya noong maging hari si Saul. Noong lumalaki 
siya, maaaring naimpluwensiyahan siya ng kani- 
yang ama na nagpamalas ng kababaang-loob, pag- 
kamasunurin, at paggalang kay Jehova at sa Kani- 
yang mga kaayusan, hanggang noong panahong 
mapili ito upang maging hari.-- 1Sa 9:7, 21, 26, 10: 
21, 22. 

Sa unang pagbanggit kay Jonatan, buong-giting 
at matagumpay niyang pinangunahan ang isang li- 
bong lalaki na hindi gaanong nasasandatahan laban 
sa garison ng mga Filisteo sa Geba. Bilang tugon, 
nagtipon ang mga kalaban sa Micmash. Palihim na 
iniwan ni Jonatan at ng kaniyang tagapagdala ng 
baluti si Saul at ang mga tauhan nito at lumapit sa 
himpilan ng kaaway. Sa pagkilos pa lamang na iyon 
ay naipamalas na ni Jonatan ang kaniyang kagiti- 
ngan, ang kaniyang kakayahang magpatibay-loob, 
at gayundin ang kaniyang pagkilala sa patnubay ni 
Jehova, sapagkat ang kaniyang mga pagkilos ay na- 
kadepende sa isang tanda mula sa Diyos. Pinabag- 
sak ng dalawang matatapang na mandirigma ang 
mga 20 Filisteo, na humantong sa isang malaking 
pagbabaka at tagumpay para sa Israel. (1Sa 13:3- 
14:23) Habang nagpapatuloy ang pagbabaka, pada- 
lus-dalos na bumigkas si Saul ng isang sumpa sa si- 
numang kakain bago matapos ang pagbabaka. Pa- 
libhasa'y hindi ito batid ni Jonatan, kumain siya 
ng kaunting pulot-pukyutang ligaw. Nang bandang 
huli, nang komprontahin ni Saul, handang mamatay 
si Jonatan dahil sa pagkain niya ng pulot-pukyutan. 
Gayunma'y tinubos siya ng bayan, na kumilalang 
ang Diyos ay sumakaniya noong araw na iyon. 
— 15Sa 14:24-45. 

Pinatutunayan ng mga kabayanihang ito na si Jo- 
natan ay isang matapang, may-kakayahan, at tu- 
nay na lalaking mandirigma. Siya at si Saul ay ang- 
kop na ilarawan bilang ‘mas matutulin kaysa sa 
mga agila at ‘mas malalakas kaysa sa mga leon.’ 
(2Sa 1:23) Isa rin siyang bihasang mamamana. (2Sa 
1:22; 1Sa 20:20) Maaaring ang mga katangian niya 
bilang isang tunay na lalaki ang dahilan kung bakit 
lalo siyang napamahal kay Saul. Maliwanag na ma- 


1243 


lapit na malapit sila sa isa't isa. (1Sa 20:2) Gayun- 
man, hindi ito nakahihigit sa sigasig ni Jonatan para 
sa Diyos at sa kaniyang pagkamatapat sa kaibigan 
niyang si David. 

Dinala si David sa korte ng hari upang tumugtog 
ng musika para kay Saul, yamang nilisan ng espiri- 
tu ni Jehova ang hari at hinalinhan ito ng isang ma- 
samang espiritu, na maaaring napansin ni Jonatan. 
Bagaman bata pa si David, siya ay “isang magiting 
at makapangyarihang lalaki at isang lalaking man- 
dirigma,” at “minahal ito ni Saul nang lubha, at 
ito ay naging tagapagdala niya ng baluti. —1Sa 
16:14-23. 

Ang pantanging pagkakaibigan nina Jonatan at 
David ay nagsimula hindi pa natatagalan matapos 
patayin ni David si Goliat. Malamang na ang wa- 
lang-takot na pagkilos na iyon bilang pagtatanggol 
sa bayan ni Jehova ang partikular na nakaantig sa 
damdamin ni Jonatan. Nang marinig ang ulat ni 
David tungkol doon, “ang mismong kaluluwa ni Jo- 
natan ay nalakip sa kaluluwa ni David, at inibig siya 
ni Jonatan na gaya ng kaniyang sariling kaluluwa.” 
(1Sa 18:1) Ang dalawang ito na magigiting na man- 
dirigma at tapat na mga lingkod ng Diyos ay “nag- 
tibay ng isang tipan” ng pagkakaibigan. Nakita ni 
Jonatan na taglay ni David ang espiritu ng Diyos. 
(1Sa 18:3) Hindi niya ito itinuring nang may panini- 
bugho bilang karibal, gaya ng ginawa ni Saul. Sa ha- 
lip, ang paggalang niya sa paraan ng Diyos sa pag- 
lutas ng mga bagay-bagay ay naging mahusay na 
halimbawa para sa kaniyang nakababatang kaibi- 
gan. Hindi niya sinuportahan si Saul sa hangarin ni- 
tong patayin si David kundi, sa halip, binabalaan 
niya si David at sinikap na mamagitan. Nang mapi- 
litan si David na tumakas, nakipagtagpo si Jonatan 
sa kaniya at nakipagtipan sa diwa na ipagsasangga- 
lang siya ni David at pati ang kaniyang sambaha- 
yan.-- 1Sa 19:1-20:17. 

Muling nagsalita si Jonatan kay Saul tungkol kay 
David, ngunit muntik na siyang mamatay dahil dito 
sapagkat sa bugso ng galit ay hinagisan ni Saul ng 
sibat ang sarili niyang anak. Ayon sa pinagkasundu- 
an, nagtagpo sina Jonatan at David sa isang parang 
kung saan pumaroon ang anak ng hari upang kun- 
wari'y magsanay ng pamamana. (1Sa 20:24-40) 
Muling pinagtibay ng magkaibigan ang kanilang 
buklod ng pagmamahalan at “hinalikan nila ang 
isa't isa at tinangisan ang isa't isa,” gaya ng mapa- 
pansing ginawa ng ibang mga lalaki at ginagawa pa 
rin sa ilang lupain sa ngayon. (1Sa 20:41, Gen 29:13, 
45:15: Gaw 20:37) Nang maglaon, nakipagkita si Jo- 
natan kay David sa huling pagkakataon sa Hores at 
pinalakas niya ang “kamay nito may kinalaman sa 
Diyos”: muli nilang pinagtibay ang kanilang tipan. 
--1Sa 23:16-18. 


JONATAN 


Walang pahiwatig sa Bibliya na sumama si Jona- 
tan sa kaniyang ama sa mga pakikipaglaban nito 
kay David. Ngunit sa pakikipagbaka sa mga kaaway 
ng Diyos, ang mga Filisteo, nakipaglaban si Jonatan 
hanggang sa kamatayan, anupat namatay sa iisang 
araw kasama ng dalawa sa kaniyang mga kapatid at 
ng kaniyang ama. Ibinitin ng mga Filisteo ang mga 
bangkay sa mga pader ng Bet-san. Gayunman, ina- 
lis ang mga iyon ng magigiting na lalaki ng Jabes- 
gilead at inilibing ang mga iyon sa Jabes. Nang 
maglaon ay inilipat ni David sa Zela ang mga buto 
nina Saul at Jonatan. (1Sa 31:1-13, 2Sa 21:12-14, 1Cr 
10:1-12) Labis na ipinagdalamhati ni David ang 
pagkamatay ng kaniyang matalik na kaibigang si 
Jonatan, anupat inawit pa niya para kina Saul at Jo- 
natan ang panambitan na pinamagatang “Ang Bu- 
sog.” (2Sa 1:17-27) Pinagpakitaan ni Haring David 
ng pantanging kabaitan ang pilay na anak ni Jona- 
tan na si Mepiboset, na limang taong gulang noong 
mamatay ang ama nito. Nang dakong huli ay nag- 
karoon ito ng permanenteng dako sa mesa ng hari. 
(2Sa 4:4: 9:10-13) Nagpatuloy ang linya ni Jonatan 
nang maraming salinlahi.---1Cr 8:33-40. 

3. Isang anak ng mataas na saserdoteng si Abia- 
tar at naglingkod bilang mensahero nang tumakas si 
David mula sa Jerusalem noong panahon ng paghihi- 
magsik ni Absalom, ngunit nang dakong huli ay lu- 
militaw na pumanig siya sa mapaghimagsik na si 
Adonias. Ang ama ni Jonatan na si Abiatar ay nag- 
lakbay kasama ni David nang ang magiging hari sa 
hinaharap ay nagtatago dahil kay Saul, at nang mag- 
laon ay ginawa siyang mataas na saserdote. Noong 
panahong tinatangkang agawin ni Absalom ang tro- 
no, pinabalik ni David sina Abiatar at Zadok sa kabi- 
sera upang makapangalap sila ng impormasyon. Dito 
unang binanggit sa ulat ng Bibliya ang saserdoteng 
anak ni Abiatar na si Jonatan. Siya at si Ahimaas na 
anak ni Zadok ay maghahatid kay David ng mahaha- 
lagang mensahe mula sa kanilang mga ama at mula 
kay Husai. (2Sa 15:27-29, 36) Ang dalawang mensa- 
hero ay hindi makapapasok sa lunsod nang hindi ma- 
kikilala, kaya naghintay sila sa tabi ng isang bukal 
o balon na malapit sa lunsod at tinatawag na En- 
rogel. Nang waring tatanggapin ni Absalom ang 
payo ni Husai, ipinasabi ito sa dalawang mensahe- 
rong naghihintay, sina Jonatan at Ahimaas. Dali-dali 
nilang inihatid sa hari ang mensahe. Nang may ma- 
kakita sa kanila at tugisin sila, muntik na silang ma- 
huli. Sa tulong ng isang babae, nagtago sila sa isang 
balon hanggang sa mawala na ang panganib, pag- 
katapos ay pumaroon sila kay David at sinabihan 
siyang tumawid ng Jordan.---2Sa 17:15-22. 

Noong huling mga araw ni David, ang anak ni- 
yang si Adonias ay nakipagsabuwatan upang maa- 
gaw kay Solomon ang pagkahari, at pumanig sa ka- 
niya si Abiatar. Maaaring dahil naimpluwensiyahan 


JOPE 


si Jonatan ng pangunguna ng kaniyang ama, mali- 
wanag na lumipat siya sa panig ni Adonias. Si Jona- 
tan ang nagdala ng nakababahalang balita sa nagpi- 
piging na mang-aagaw ng kapangyarihan na binigo 
ni David ang kanilang pakana sa pamamagitan ng 
paggawang hari kay Solomon. Wala nang binanggit 
pa ang Bibliya hinggil kay Jonatan. Maaaring pina- 
layas din siya kasama ng kaniyang ama, ngunit 
anuman ang nangyari, ang katungkulan ng mataas 
na saserdote ay hindi nagpatuloy sa kaniyang pa- 
milya.— 1Ha 1:41-43, 2:26, 27. 

4. Pamangkin ni Haring David na nagpabagsak ng 
isang higante na tumuya sa Israel sa Gat. (2Sa 21:20, 
21: 1Cr 20:6, 7) Ang Jonatan na ito ay nakatala bi- 
lang anak ng kapatid ni Haring David na si Simea, 
o Simei. Yamang may Jehonadab na binanggit sa 
2 Samuel 13:3 bilang ang anak ng kapatid ni David 
na si Simeah, ipinapalagay ng ilang komentarista 
na ang indibiduwal ding iyon ang tinutukoy roon. 
--Tingnan ang JEHONADAB Blg. 1. 

5. Isa sa makapangyarihang mga lalaki ng mga 
hukbong militar ni David. Siya ay anak ni Sagee na 
Hararita.---2Sa 23:8, 32, 1Cr 11:26, 34. 

6. Isang anak ni Uzias, nangangasiwa sa mga ka- 
yamanan ni Haring David “sa bukid, sa mga lunsod 
at sa mga nayon at sa mga tore,” na iba pa sa mga 
kayamanan ng hari sa Jerusalem. (1Cr 27:25) Bi- 
nanggit si Jonatan kasunod ng maharlikang ingat- 
yaman na si Azmavet at bago ang mga indibiduwal 
na may tungkuling mag-asikaso sa espesipikong 
mga atas gaya ng mga ubasan o mga taniman ng 
olibo.---1Cr 27:25-28. 

7. Isang lalaking may pagkaunawa, isang kali- 
him at tagapayo ni Haring David. (1Cr 27:32) Sa 
tekstong Masoretiko, ang kaugnayan ni Jonatan kay 
David ay ipinakikita ng salitang Hebreo na dohdh, 
karaniwang nangangahulugang “tiyo.” Ngunit dahil 
sa dalawang pagtukoy sa Kasulatan sa isang pa- 
mangkin ni David na nagngangalang Jonatan, ma- 
lamang na ang salitang iyon ay ginamit dito sa mas 
malawak na diwa na “kamag-anak,” na dito ay 
“anak ng kapatid” o “pamangkin.” (Ro, AS, tlb, NW) 
Kung gayon ay siya rin ang Blg. 4. 

8. Isa sa mga pinuno ng militar na nasa parang 
nang lupigin ni Nabucodonosor ang Jerusalem no- 
ong 607 B.C.E.: isang anak ni Karea at kapatid ni Jo- 
hanan. Matapos ilagay si Gedalias sa pangangasiwa 
sa bayang nalabi sa lupain, si Jonatan at ang iba 
pang mga lider ng militar mula sa parang ay puma- 
roon sa kaniya at tumanggap ng katiyakan hinggil 
sa kanilang kaligtasan. (Jer 40:7-10) Maliwanag na 
si Jonatan ay kabilang din sa mga naghatid kay Ge- 
dalias ng babala na may gustong pumatay sa ka- 
niya, na ipinagwalang-bahala naman ni Gedalias. 
--Jer 40:13-16. 


1244 


9. Isa sa dalawang anak ni Jada at isang inapo ni 
Juda sa pamamagitan nina Hezron at Jerameel. Ang 
kapatid niyang si Jeter ay namatay na walang mga 
anak, ngunit si Jonatan ay nagkaanak ng dalawa, 
sina Peleth at Zaza.— 1Cr 2:3, 25, 26, 28, 32, 33. 

10. Isang Israelita na mula sa pamilya ni Adin na 
ang anak na si Ebed ay bumalik sa Jerusalem mula 
sa Babilonya kasama ni Ezra noong 468 B.C.E.---Ezr 
8:1, 6. 

11. Anak ni Asahel na marahil ay sumalansang sa 
panukala ni Ezra na paalisin ng mga bumalik na Ju- 
dio ang kanilang mga asawang banyaga. Gayunman, 
ipinapalagay ng ilan na ang pagsalansang niya ay 
hindi sa mungkahi ni Ezra kundi sa pinagtibay na pa- 
raan ng pagsasagawa nito.---Ezr 10:15, tlb sa Rbi8. 

12. Anak ni Joiada at apo ng mataas na saserdo- 
teng si Eliasib. (Ne 12:10, 11) Ipinapalagay na sa ak- 
tuwal, ang talata 11 ay dapat kabasahan ng “Joha- 
nan” sa halip na “Jonatan” yamang sa Nehemias 12: 
22, 23 ay tinutukoy si Johanan bilang “anak ni Elia- 
sib” at ang “anak” ay maaaring mangahulugang 
“apo."--Tingnan ang JOHANAN Blg. 7. 

13. Saserdote na ulo ng sambahayan ni Maluki sa 
panig ng ama noong mga araw ng mataas na saser- 
doteng si Joiakim.--Ne 12:12, 14. 

14. Anak ni Semaias na mula sa pamilya ni Asap 
at ama ni Zacarias, isang makasaserdoteng manu- 
nugtog ng trumpeta sa prusisyong nagmartsa sa 
ibabaw ng muling-itinayong pader ng Jerusalem. 
-Ne 12:31, 35, 36. 


JOPE [[Lunsod na] Maganda (Marikit)]. Isang si- 
naunang daungang-dagat na mga 55 km (34 na mi) 
sa KHK ng Jerusalem. Ang makabagong Yafo (sa 
Arabe, Jaffa, inilakip sa Tel Aviv noong 1950 at sa 
ngayon ay tinatawag na Tel Aviv-Yafo) ang nasa si- 
naunang lugar na ito. Ang lunsod na ito ay nasa ma- 
batong burol na may taas na mga 35 m (115 piye). 
Ang daungan nito, ang tanging likas na daungan sa 
pagitan ng Bundok Carmel at ng hanggahan ng 
Ehipto, ay binubuo ng mabababa at nakaungos na 
mga bato na mga 100 m (330 piye) mula sa bayba- 
yin. Makapapasok sa daungan alinman sa pamama- 
gitan ng isang makipot na puwang sa nakaungos 
na mga bato o sa nakahantad ngunit mababaw na 
hilagang dulo nito. Hindi makapapasok dito mula sa 
timog dahil sa nakaharang na mga bato. 

Ang Jope ay nasa hanggahan ng orihinal na teri- 
toryo ng Dan, bagaman hindi naman bahagi nito. 
(Jos 19:40, 41, 46) Gayunman, iniuugnay ng Hukom 
5:17 ang Dan sa mga barko, at maaaring ipinahihi- 
watig nito na mga Danita ang aktuwal na kumontrol 
sa daungang-dagat ng Jope. 

Dahil sa malawakang pakikipagkalakalan ni Ha- 
ring Solomon sa ibang mga bansa (1Ha 10:22, 28, 


1245 


29), malamang na pinahusay pa ang mga pasilidad 
ng daungan sa Jope. Hanggang sa Jope pinalutang 
ng mga taga-Tiro ang mga balsa ng tabla mula sa 
mga kagubatan ng Lebanon, na gagamitin sa pagta- 
tayo ng templo. (2Cr 2:16) Nang maglaon, ang pro- 
petang si Jonas, sa paghahangad na matakasan ang 
kaniyang atas, ay lumulan sa isang barko sa Jope 
upang makaparoon sa Tarsis. (Jon 1:3) Pagkatapos 
ng pagkatapon sa Babilonya, ang Jope ay muling 
nagsilbing daungan na tumatanggap ng mga tab- 
lang sedro mula sa Lebanon na gagamitin sa muling 
pagtatayo ng templo.---Ezr 3:7. 

Noong unang siglo C.E., nagkaroon ng isang 
kongregasyong Kristiyano sa Jope. Si Dorcas (Tabi- 
ta), isang babaing “sagana sa mabubuting gawa at 
mga kaloob ng awa,' ay kaugnay sa kongregasyong 
iyon. Nang mamatay siya, dumating si Pedro mula 
sa kalapit na Lida nang hilingan itong pumaroon, at 
pagkatapos ay binuhay nitong muli si Dorcas. Nang 
lumaganap sa buong Jope ang balita tungkol sa hi- 
malang ito, marami ang naging mga mananam- 
palataya. (Gaw 9:36-42) Na- 
natili si Pedro nang maraming 
araw sa Jope, anupat nakipa- 
nuluyan siya sa isang Simon, 
isang mangungulti na may 
bahay sa tabi ng dagat. (Gaw 
9:43: 10:6) Doon sa bubong ng 
bahay ni Simon at habang wala 
siya sa kaniyang diwa, tinang- 
gap ni Pedro ang pagsisiwalat 
mula sa Diyos may kinalaman 
sa kawastuan ng pangangaral 
sa mga di-Judio, anupat ta- 
mang-tama sa pagdating ng 
mga mensahero mula sa Gen- 
til na si Cornelio. Dahil dito, 
si Pedro ay hindi nag-atubiling 
pumaroon sa Cesarea kasama 
ng mga mensaherong ito. Ga- 
yundin, anim na mga kapatid 
na Judio, lumilitaw na mula sa 
Jope, ang sumama sa kaniya. 
--Gaw 10:9-45: 11:5-14. 


JORA. Tingnan ang HARr. 


JORAI. Isang Gadita na 
naninirahan sa Basan, isang 
inapo ni Abihail.--ICr 5:11, 
13, 14. 


JORAM [pinaikling anyo 
ng Jehoram, nangangahulu- 
gang “Si Jehova ay Mataas 
(Dinakila)']. 


JORAM 


1. Anak ni Haring Toi ng Hamat. Si Joram ay isi- 
nugo taglay ang mamahaling mga kaloob na yari sa 
ginto, pilak, at tanso, lakip na ang pagbati ng kani- 
yang ama, kay Haring David nang matalo nito si Ha- 
dadezer na hari ng Zoba. Tinanggap at pinabanal na- 
man ni David ang mga kaloob para kay Jehova. (2Sa 
8:5, 9-11) Sa isang katulad na ulat, ang pangalan ni 
Joram ay binabaybay na Hadoram.--1Cr 18:9-11. 

2. Isang inapo ng Levitang si Eliezer, anak ni 
Moises, lumilitaw na nabuhay siya noong si David 
ang hari.— 1Cr 26:24, 25; Exo 18:2-4. 

3. Hari ng Israel sa loob ng 12 taon, anak ni Ahab. 
Karaniwan nang kilala siya sa mas mahabang anyo 
ng kaniyang pangalan, Jehoram. (2Ha 3:1) Sa tat- 
long kabanata lamang natin masusumpungan ang 
maikling anyo nito sa tekstong Masoretiko.---2Ha 8: 
16, tlb sa Rbi8, 17-29, 9:14, tlb sa Rbi8, 15-29, 2Cr 
22:5, tlb sa Rbi8, 6, 7: tingnan ang JEHORAM Blg. 2. 

4. Hari ng Juda sa loob ng walong taon, 
anak ni Jehosapat. Sa ilang pagkakataon ay makiki- 
ta sa tekstong Masoretiko ang kaniyang pangalan 


Ang makabagong-panahong daungan ng Yafo (Jope), 
sa lunsod na ito binigyan si Pedro ng isang pangitain 
na naghanda sa kaniya upang mangaral sa mga Gentil 


JORDAN 


sa maikling anyo nito. (2Ha 8:21, 23, 24: 11:2: 1Cr 
3:11, tlb sa Rbi8) Masusumpungan din ang pinaik- 
ling anyo sa Westcott and Hort Greek Text, ngunit 
ang ilang salin ay nagbibigay ng pantulong sa pag- 
unawa sa pamamagitan ng paggamit ng buong pa- 
ngalan.--Mat 1:8, NW, Sawyer, TC, We; tingnan 
ang JEHORAM Blg. 3. 


JORDAN. Pangunahing ilog ng Lupang Panga- 
ko. Ito'y nagsilbing likas na hanggahan ng kalakhang 
bahagi ng S at K Palestina. (Jos 22:25) Noong sinau- 
nang panahon, ang landas ng mismong Jordan ay 
nagsisimula paglabas nito mula sa Lunas ng Hula, na 
isang latiang dako at lawa na tuyo na sa ngayon. Ang 
lugar sa H ng Lunas ng Hula ay kilala sa maraming 
daanang-tubig nito, na mga pinagmumulan ng tubig 
ng Jordan. Ang tatlong pangunahing batis na bumu- 
buo sa Jordan, mula sa S hanggang sa K, ay ang 
Nahr Banyas (Nahal Hermon), ang Nahr el-Leddan 
(Nahal Dan), at ang Nahr Hasbani (Nahal Senir). Ang 
Yarmuk at ang Jabok ang pangunahing mga sa- 
ngang-ilog ng Jordan mula sa S. Sa ngayon, ang ka- 
lakhan ng Jordan ay isang napakaputik na ilog. 

Pagkalabas nito mula sa Lunas ng Hula, banayad 
na umaagos ang Jordan nang mga 3 km (2 mi) ngu- 
nit pagkatapos ay humuhugos ito sa mga basaltong 
bangin patungo sa Dagat ng Galilea. Mula sa timu- 
gang dulo ng Dagat ng Galilea, ang Jordan ay pali- 
ku-likong umaagos nang mga 320 km (200 mi) pa- 
tungo sa Dagat na Patay, bagaman ang tuwid na 
distansiya nito ay mga 105 km (65 mi) lamang. 
--LARAWAN, Tomo 1, p. 334. 

Sa distansiyang mga 16 na km (10 mi) sa pagitan 
ng Lunas ng Hula at ng Dagat ng Galilea, ang Jor- 
dan ay lumulusong nang mga 270 m (890 piye). Ha- 
bang nagpapatuloy ito mula sa Dagat ng Galilea 
patungo sa Dagat na Patay, ang Jordan ay nagkaka- 
roon ng 27 seksiyon ng rumaragasang agos at lu- 
mulusong pa nang mga 180 m (590 piye). 

Sa ibaba ng Dagat ng Galilea, ang Jordan ay uma- 
agos sa isang libis na may lapad na mga 6 hanggang 
13 km (3.5 hanggang 8 mi). Ngunit sa Jerico, ang li- 
bis na ito'y may lapad na mga 22 km (14 na mi). Sa 
mababang bahagi ng libis na ito (ang Zor), na may 
lapad na mga 0.5 hanggang 3 km (0.3 hanggang 
2 mi), ang Jordan ay nagpapaliku-liko at dumaraan 
sa makakapal na palumpungan ng mga tinik at mga 
dawag, mga baging at mga palumpong, mga adel- 
pa, mga tamarisko, mga sause, at mga alamo. No- 
ong sinaunang panahon, may mga leong gumagala- 
gala sa “mapagmalaking mga palumpungan sa tabi 
ng Jordan.” (Jer 49:19: 50:44: Zac 11:3) Sa ngayon 
ay mayroon pa ring mga lobo at mga chakal doon. 
Napakainit at napakaalinsangan ng mga tag-araw 
sa kagubatang ito, anupat ang temperatura rito ay 


1246 


lumalampas pa ng 38° C. (100° F.). At kapag tagsi- 
bol, habang natutunaw ang niyebe sa Bundok Her- 
mon, inaapawan ng Jordan ang Zor. 

Ang itaas na bahagi ng libis (ang Ghor) ay mga 
46 na m (150 piye) sa itaas ng kagubatan ng Jordan 
at inihihiwalay mula roon ng kalbo at natitibag na 
abuhin at mabuhaghag na mga burol. Ang bahagi 
ng Ghor na sumasaklaw nang mga 40 km (25 mi) 
sa T ng Dagat ng Galilea ay may sakahang lupain at 
mga pastulan. Ngunit maliban dito, ang kalakhang 
bahagi ng Ghor ay hindi sinasaka. Gayunman, no- 
ong panahon nina Abraham at Lot, bago puksain 
ang Sodoma at Gomorra, lumilitaw na mas mala- 
king bahagi nito ang mabunga, lalo na sa kapaligi- 
ran ng Dagat na Patay.--Gen 13:10, 11. 

Dahil mababaw lamang ang tubig ng Jordan at 
marami itong rumaragasang agos at mga alimpuyo, 
hindi ito madaanan ng mga bangka. Ayon sa ulat, 
may di-kukulangin sa 60 lugar kung saan posib- 
leng tawirin nang naglalakad ang ilog kapag hindi 
ito umaapaw. Noong sinaunang mga panahon, ang 
pagkontrol sa mga tawiran ng Jordan ay may ben- 
taha sa mga operasyong militar, yamang sa mga ta- 
wirang ito pangunahing matatawid ang ilog.---Huk 
3:28, 12:5, 6. 

Kadalasan, ang seksiyon ng Jordan sa ibaba ng 
Dagat ng Galilea ay may katamtamang lalim na 
mula 1 hanggang 3 m (3 hanggang 10 piye) at hu- 
migit-kumulang 27 hanggang 30 m (90 hanggang 
100 piye) ang lapad nito. Ngunit kapag tagsibol, ina- 
apawan ng Jordan ang mga pampang nito at ito'y 
nagiging higit na mas malapad at mas malalim. (Jos 
3:15) Kapag umaapaw, mapanganib para sa ban- 
sang Israel na binubuo ng mga lalaki, mga babae, at 
mga bata ang tumawid sa Jordan, lalo na malapit sa 
Jerico. Napakalakas ng agos doon anupat nitong na- 
kalipas na mga panahon ay may mga naliligo roon 
na aktuwal na natangay. Gayunman, makahima- 
lang pinatigil noon ni Jehova ang Jordan, anupat 
ang mga Israelita ay nakatawid sa tuyong lupa. (Jos 
3:14-17) Pagkaraan ng ilang siglo, isang katulad na 
himala ang nangyari kay Elias habang kasama niya 
si Eliseo, at noong minsan ay kay Eliseo lamang. 
--2ba 2:7, 8, 13, 14. 

Nagkaroon din ng papel ang Jordan sa makahi- 
malang pagpapagaling kay Naaman. Itinuring ni 
Naaman na ang mga ilog ng Damasco ay mas ma- 
buti kaysa sa lahat ng tubig sa Israel, ngunit ma- 
tapos siyang tulungan ng kaniyang mga lingkod 
na magkaroon ng tamang pangmalas, masunurin 
siyang naligo nang pitong ulit sa Jordan. Pagkatapos 
ng ikapitong ulit, lubusan siyang gumaling mula sa 
kaniyang pagiging ketongin.---2Ha 5: 10-14. 

Noong unang siglo C.E., inilubog ni Juan na Taga- 
pagbautismo sa tubig ng Jordan ang maraming 


1247 


nagsising mga Judio. Nagkapribilehiyo rin siyang 
bautismuhan doon si Jesus, ang sakdal na Anak ng 
Diyos.--Mat 3:1, 5, 6, 13-17, tingnan ang DISTRITO 
NG JORDAN. 


JORIM. Isang inapo ni Haring David sa pama- 
magitan ni Natan, at ninuno ng ina ni Jesus na si 
Maria. (Luc 3:23, 29-31) Maaaring nabuhay si Jorim 
habang si Uzias ang hari ng Juda. 


JORKEAM. Lumilitaw na isang lugar sa Juda 
at ang “ama,” o tagapagtatag, nito ay si Raham. 
— 1Cr 2:44. 


JOSA. Isa sa mga Simeonitang pinuno na lumu- 
pig, noong mga araw ni Haring Hezekias, ng isang 
bahagi ng teritoryo mula sa mga Hamita at mga 
Meunim upang magkaroon ng mas maraming pas- 
tulan.—1Cr 4:24, 34, 38-41. 


JOSAPAT [pinaikling anyo ng Jehosapat, na- 
ngangahulugang “Si Jehova ay Hukom’]. 

1. Isa sa matatapat na mandirigma ni David, 
isang Mitnita.--1Cr 11:26, 43. 

2. Isang saserdote at isa sa pitong manunugtog 
ng trumpeta na sumabay sa kaban ng tipan nang 
dalhin ito sa Jerusalem.-- 1Cr 15:24, 2b. 


JOSAVIAS [posibleng mula sa Josibias, nanga- 
ngahulugang “Pinatatahan ni Jah']. Isang nangu- 
ngunang mandirigma sa hukbo ni David, anak ni 
Elnaam.--1Cr 11:26, 46. 


JOSBEKASA [posibleng mula sa mga salitang- 
ugat na nangangahulugang “siyang pinamamalagi- 
an ng kapighatian”]. Ulo ng ika-17 pangkat ng mga 
manunugtog sa bahay ni Jehova; isang anak ni He- 
man.— 1Cr 25:1, 4, 9, 24. 


JOSE [pinaikling anyo ng Josipias na nanganga- 
hulugang “Dagdagan (Paramihin) Nawa ni Jah; Di- 
nagdagan (Pinarami) ni Jah']. 

1. Ang una sa dalawang anak ni Jacob sa ka- 
niyang minamahal na asawang si Raquel. (Gen 
35:24) Palibhasa'y naging baog si Raquel, nang ipa- 
nganak niya ito ay bumulalas siya: “Inalis ng Diyos 
ang aking kadustaan!” Pagkatapos ay tinawag ni- 
yang Jose ang pangalan nito, na sinasabi: “Dina- 
ragdagan ako ni Jehova ng isa pang anak,” sama- 
katuwid nga, isa pang anak bukod kina Dan at 
Neptali, na tinanggap ni Raquel bilang sarili niyang 
mga anak bagaman isinilang ang mga ito ng kani- 
yang alilang babae na si Bilha. (Gen 30:3-8, 22-24) 
Lumilitaw na 91 taong gulang na si Jacob noong 
panahong iyon.--Ihambing ang Gen 41:46, 47, 53, 
54: 45:11, 47:9. 

Pagkaraan ng mga anim na taon ay nilisan ni Ja- 
cob ang Padan-aram kasama ang kaniyang buong 


JOSE 


pamilya upang bumalik sa lupain ng Canaan. (Gen 
31:17, 18, 41) Nang malaman niyang sasalubungin 
siya ng kaniyang kapatid na si Esau kasama ang 
400 lalaki, binaha-bahagi ni Jacob ang kaniyang 
mga anak, mga asawa, at mga babae, anupat inila- 
gay sina Raquel at Jose sa hulihan, ang pinakaligtas 
na posisyon. (Gen 33:1-3) Sa gayon ay si Jose at ang 
kaniyang ina ang pinakahuling yumukod kay Esau. 
--Gen 33:4-7. 

Pagkatapos ay nanirahan si Jose kasama ng pa- 
milya sa Sucot, sumunod ay sa Sikem (Gen 33:17- 
19), at pagkatapos ay sa Bethel. (Gen 35:1, 5, 6) 
Nang maglaon, noong naglalakbay sila mula sa 
Bethel patungong Eprat (Betlehem), ang ina ni Jose 
na si Raquel ay namatay habang isinisilang nito si 
Benjamin.---Gen 35:16-19. 

Kinapootan ng Kaniyang mga Kapatid sa 
Ama. Sa edad na 17, si Jose, kasama ng mga anak 
ni Jacob kina Bilha at Zilpa, ay nag-aalaga ng mga 
tupa. Habang ginagawa iyon, siya, bagaman mas 
bata sa kanila, ay hindi nakibahagi sa paggawa nila 
ng masama kundi sa halip ay dinala niya sa kani- 
yang ama ang masamang ulat tungkol sa kanila. 
--Gen 37:2. 

Inibig ni Jacob si Jose nang higit kaysa sa lahat ng 
iba pa niyang anak, palibhasa'y anak niya ito sa ka- 
niyang katandaan. Maaaring ang isa pang dahilan 
kung bakit pinag-ukulan ni Jacob ng pantanging 
pagmamahal si Jose ay ang panghahawakan nito sa 
kung ano ang matuwid. Ipinagpagawa ito ni Jacob ng 
isang mahaba at guhit-guhit na kasuutan, maaaring 
gaya ng isinusuot ng mga taong may mataas na po- 
sisyon. Dahil dito, kinapootan si Jose ng kaniyang 
mga kapatid sa ama. Nang maglaon, nang ilahad 
niya ang isang panaginip na nagpapakitang magi- 
ging mas nakahihigit siya sa kanila, lalo pang napoot 
ang kaniyang mga kapatid. Ipinahiwatig pa nga ng 
ikalawang panaginip na yuyukod sa kaniya hindi la- 
mang ang kaniyang mga kapatid kundi pati ang ka- 
niyang ama at ina (maliwanag na hindi si Raquel, 
yamang patay na ito, ngunit marahil ay ang samba- 
hayan o ang pangunahing buhay na asawa ni Jacob). 
Dahil sa paglalahad niya ng panaginip na ito, sina- 
way si Jose ng kaniyang ama, at lalo pang sumidhi 
ang paninibugho ng kaniyang mga kapatid. Ang 
pagsasalaysay ni Jose ng kaniyang mga panaginip ay 
hindi nangangahulugan na inisip niyang siya'y naka- 
hihigit. Ipinaaalam lamang niya kung ano ang isini- 
walat sa kaniya ng Diyos. Maaaring natanto ni Jacob 
na ang mga panaginip ay makahula, sapagkat kani- 
yang “iningatan ang pananalita. —Gen 37:3-11. 

Sa isang pagkakataon naman, samantalang nasa 
Hebron si Jacob, hiniling niya kay Jose na tingnan 
ang kalagayan ng kawan at ng kaniyang mga kapa- 
tid noong ang mga ito ay nasa kapaligiran ng Sikem. 


JOSE 


Dahil sa kanilang matinding poot, tiyak na mahirap 
na atas ito para kay Jose. Ngunit walang-pag-aatu- 
bili niyang sinabi: “Narito ako!” Mula sa Mababang 
Kapatagan ng Hebron ay naglakbay siya patungong 
Sikem. Sinabi sa kaniya ng isang lalaki roon na ang 
kaniyang mga kapatid ay nagtungo sa Dotan, kaya 
nagpatuloy pa si Jose sa kaniyang lakad. Nang ma- 
kita nila siya sa malayo, ang kaniyang mga kapatid 
ay nagsimulang magpakana laban sa kaniya, na si- 
nasabi: “Narito! Dumarating ang mapanaginiping 
iyan. At ngayon ay halikayo at patayin natin siya at 
ihagis sa isa sa mga balon . . . Pagkatapos ay ting- 
nan natin kung ano ang mangyayari sa kaniyang 
mga panaginip.” (Gen 37:12-20) Ngunit sinikap ng 
panganay na si Ruben na hadlangan ang mapamas- 
lang na pakanang ito at hinimok niya sila na huwag 
patayin si Jose kundi ihulog ito sa isang tuyong ba- 
lon. Nang dumating si Jose, hinubad nila sa kaniya 
ang kaniyang mahabang guhit-guhit na kasuutan at 
sinunod ang mungkahi ni Ruben. Nang maglaon, 
nang makita nila ang isang naglalakbay na pulutong 
ng mga Ismaelita, sinikap ni Juda, samantalang 
wala si Ruben, na hikayatin ang iba na ipagbili si 
Jose sa mga mangangalakal na iyon sa halip na pa- 
tayin ito,.---Gen 37:21-27. 

Ipinagbili sa Pagkaalipin. Sa kabila ng paki- 
usap ni Jose na siya'y kahabagan, ipinagbili nila siya 
sa halagang 20 pirasong pilak. (Gen 37:28: 42:21) 
Nang maglaon, nilinlang nila si Jacob at pinapani- 
walang isang mabangis na hayop ang pumatay kay 
Jose. Ang matanda nang si Jacob ay lubhang napig- 
hati dahil sa pagkawala ng kaniyang anak anupat 
tumanggi siyang maaliw.---Gen 37:31-55. 

Sa kalaunan, dinala ng mga mangangalakal si Jose 
sa Ehipto at ipinagbili siya kay Potipar, ang pinuno ng 
tagapagbantay ni Paraon. (Gen 37:28, 36, 39:1) Hin- 
di pambihira ang pagbiling isinagawa ng Ehipsiyong 
si Potipar, yamang ipinahihiwatig ng mga sinaunang 
dokumentong papiro na ang mga aliping Siryano (si 
Jose ay mestisong Siryano [Gen 29:10; 31:20]) ay ipi- 
nagbibili sa mataas na halaga sa lupaing iyon. 


Kaayon ng ulat ng Bibliya na si Paraon ay may punong 
katiwala ng kopa, ang pag-aani ng ubas at paggawa ng 
alak ay inilalarawan sa isang libingan sa Thebes 


1248 


Kung paanong naging masikap si Jose sa pagtu- 
long sa mga gawain ng kaniyang ama, naging ma- 
sipag at mapagkakatiwalaan din siya bilang isang 
alipin. Sa tulong ni Jehova, ang lahat ng gawin ni 
Jose ay naging matagumpay. Dahil dito, ipinagkati- 
wala sa kaniya ni Potipar ang lahat ng gawain sa 
sambahayan. Kaya lumilitaw na si Jose ay naging 
isang superintendent, isang katungkulang binang- 
git sa mga rekord ng Ehipto may kaugnayan sa ma- 
lalaking tahanan ng maimpluwensiyang mga Ehip- 
siy0.---Gen 39:2-6. 

Nilabanan ang Tukso. Samantala, si Jose ay 
naging isang napakakisig na kabataang lalaki. Dahil 
dito, nahumaling sa kaniya ang asawa ni Potipar. 
Paulit-ulit nitong hinihiling sa kaniya na siya'y sipi- 
ngan. Palibhasa'y sinanay sa daan ng katuwiran, si 
Jose ay tumanggi, na sinasabi: “Paano ko magagawa 
ang malaking kasamaang ito at magkasala nga la- 
ban sa Diyos?” Ngunit nanganganib pa rin si Jose. 
Ipinakikita ng mga arkeolohikal na katibayan na da- 
hil sa pagkakaayos ng mga bahay sa Ehipto, kakai- 
langanin ng isang tao na dumaan sa pangunahing 
bahagi ng bahay upang makarating sa mga silid- 
imbakan. Kung ganito rin ang pagkakadisenyo ng 
bahay ni Potipar, imposible para kay Jose na lubu- 
sang iwasan ang asawa ni Potipar.---Gen 39:6-10. 

Sa wakas ay sinamantala ng asawa ni Potipar ang 
inaakala niyang isang mabuting pagkakataon. Ha- 
bang walang ibang tao sa bahay at habang inaasi- 
kaso ni Jose ang gawain sa sambahayan, sinungga- 
ban niya ang kasuutan nito at sinabi: “Sipingan mo 
ako!” Ngunit iniwan ni Jose ang kaniyang kasuutan 
sa kamay nito at tumakas. Sa gayon ay nagsisigaw 
ang babae at pinalitaw na pinagtangkaan siyang ha- 
layin ni Jose. Nang ikuwento niya ito sa kaniyang 
asawa, ipinatapon ng nagngangalit na si Potipar si 
Jose sa bahay-bilangguan, kung saan ikinukulong 
ang mga bilanggo ng hari.---Gen 39:11-20. 

Sa Bilangguan. [Lumilitaw na sa pasimula ay 
pinagmalupitan si Jose sa bilangguan. “Sinaktan nila 
ng mga pangaw ang kaniyang mga paa, sa 
mga bakal ay nalagay ang kaniyang kalulu- 
wa.” (Aw 105:17, 18) Ngunit nang maglaon, 
dahil sa mabuting paggawi ni Jose sa ilalim 
ng masasamang kalagayan at dahil sa pag- 
papala ni Jehova, inilagay siya ng punong 
opisyal ng bahay-bilangguan sa posisyon 
bilang katiwala upang mangasiwa sa ibang 
mga bilanggo. Sa ganitong tungkulin, tini- 
yak ng bilanggong si Jose na ang lahat ng 
gawain ay naisasagawa, sa gayo'y muling 
ipinakita na isa siyang may-kakayahang 
administrador.---Gen 39:21-23. 

Pagkatapos nito, nang ilagay sa bilanggu- 
an ding iyon ang dalawa sa mga opisyal ni 


1249 


Paraon, ang pinuno ng mga katiwala ng kopa at ang 
pinuno ng mga magtitinapay, si Jose ang inatasang 
magsilbi sa kanila. Nang maglaon, ang mga lalaking 
ito ay kapuwa nagkaroon ng mga panaginip, na ipi- 
naliwanag sa kanila ni Jose matapos sabihing ang 
mga pakahulugan ay galing sa Diyos. Ipinakita ng 
panaginip ng katiwala ng kopa na ibabalik siya sa ka- 
niyang posisyon pagkaraan ng tatlong araw. Dahil 
dito, hiniling ni Jose na alalahanin siya ng katiwala 
ng kopa at banggitin siya kay Paraon upang mapala- 
ya siya mula sa bilangguan. Ipinaliwanag niya na di- 
nukot siya mula “sa lupain ng mga Hebreo” at na 
wala siyang ginawang anuman na karapat-dapat sa 
pagkabilanggo. Malamang na upang hindi mapulaan 
ang kaniyang pamilya, minabuti ni Jose na huwag 
tukuyin ang mga dumukot sa kaniya. Pagkatapos ay 
binigyang-kahulugan ni Jose ang panaginip ng mag- 
titinapay na nangangahulugang papatayin ito pagka- 
raan ng tatlong araw. Ang mga panaginip ay kapu- 
wa natupad pagkaraan ng tatlong araw sa okasyon 
ng kaarawan ni Paraon. Walang alinlangang napati- 
bay nito si Jose upang umasa na tiyak na matutupad 
ang kaniyang sariling mga panaginip at nakatulong 
ito sa kaniya na patuloy na magbata. Nang panahong 
iyon, mga 11 taon na ang nakalilipas mula nang ipag- 
bili siya ng kaniyang mga kapatid.--Gen 40:1-22, 
ihambing ang Gen 37:2, 41:1, 46. 

Sa Harap ni Paraon. Nang maibalik na sa ka- 
niyang posisyon ang katiwala ng kopa, nakalimutan 
na niya si Jose. (Gen 40:23) Ngunit sa pagwawakas 


Pag-aani at pag-iimbak ng mga butil gaya 

ng inilalarawan sa isang libingan sa Ehipto. 
Binabanggit sa Genesis ang saganang pag-aani 
ng mga butil sa Ehipto 


pina 


JOSE 


ng dalawang buong taon, si Paraon ay nagkaroon ng 
dalawang panaginip na hindi mabigyang-kahulu- 
gan ng sinuman sa mga mahikong saserdote at ma- 
rurunong na tao ng Ehipto. Noon binanggit kay Pa- 
raon ng katiwala ng kopa ang tungkol kay Jose. 
Kaagad na ipinatawag ni Paraon si Jose. Bilang pag- 
sunod sa kaugalian sa Ehipto, si Jose ay nag-ahit at 
nagpalit ng kaniyang mga kasuutan bago humarap 
kay Paraon. Sa pagkakataon ding iyon ay hindi niya 
inangkin ang karangalan kundi sinabi niya na ang 
pakahulugan ay galing sa Diyos. Pagkatapos ay ipi- 
naliwanag niya na ang mga panaginip ni Paraon ay 
kapuwa tumutukoy sa pitong tadng kasaganaan na 
susundan ng pitong tadng taggutom. Bukod diyan, 
nagrekomenda siya ng mga hakbang upang maib- 
san ang mga kahirapang idudulot ng taggutom. 
--Gen 41:1-36. 

Ginawang Pangalawang Tagapamahala sa 
Ehipto. Nakita ni Paraon na ang 30-tadng-gulang 
na si Jose ang lalaking may sapat na karunungan 
upang mapangasiwaan ang mga gawain sa panahon 
ng kasaganaan at sa panahon ng taggutom. Sa ga- 
yon ay inatasan si Jose bilang pangalawang tagapa- 
mahala sa Ehipto, anupat ibinigay ni Paraon kay 
Jose ang sarili niyang singsing na panlagda, mga 
kasuutan na mainam na lino, at isang kuwintas na 
ginto. (Gen 41:37-44, 46; ihambing ang Aw 1065:17, 
20-22.) Ang ganitong paraan ng pagtatalaga ay pi- 
natutunayan ng mga inskripsiyon at miyural sa 
Ehipto. Ipinakikita rin ng sinaunang mga rekord ng 
Ehipto na may ilang Canaanita na binigyan ng ma- 
tataas na posisyon sa Ehipto at na ang pagpapa- 
lit ng pangalan ni Jose tungo sa Zapenat-panea 
ay may nakakatulad noon. Ibinigay rin kay Jose 
si Asenat na anak ni Potipera (mula sa Ehipsiyo, 


JOSE 


nangangahulugang “Siya na Ibinigay ni Ra”) na sa- 
serdote ng On bilang asawa.---Gen 41:45. 

Pagkatapos ay nilibot ni Jose ang lupain ng Ehip- 
to, naghanda siyang pangasiwaan ang mga gawain 
ng bansa, at nang maglaon ay nag-imbak siya ng 
napakaraming pagkain noong mga taong sagana. 
Bago dumating ang taggutom, ipinanganak sa kani- 
ya ng asawa niyang si Asenat ang dalawang anak 
na lalaki, sina Manases at Efraim.---Gen 41:46-52. 

Dumating ang mga Kapatid sa Ama Upang 
Bumili ng Pagkain. Pagkatapos ay dumating 
ang taggutom. Yamang lumaganap ito sa ibayo pa 
ng mga hanggahan ng Ehipto, ang mga tao mula sa 
nakapalibot na mga lupain ay pumaroon upang bu- 
mili ng pagkain kay Jose. Nang maglaon, maging 
ang kaniyang sampung kapatid sa ama ay dumating 
at yumukod sa kaniya, anupat bahagyang natupad 
ang dalawang panaginip ni Jose noon. (Gen 41:53- 
42:7) Ngunit hindi nila siya nakilala, palibhasa'y 
nakadamit siya ng maharlikang kasuutan at naki- 
kipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng isang ta- 
gapagsalin. (Gen 42:8, 23) Nagkunwari si Jose na 
hindi niya sila kilala, at inakusahan niya sila na si- 
la'y mga tiktik. Bilang tugon sa paratang na iyon, si- 
nabi nila na sampu silang magkakapatid, na iniwan 
nila sa kanilang tahanan ang kanilang ama at naka- 
babatang kapatid, at na ang isa pa nilang kapatid ay 
wala na. Ngunit iginiit ni Jose na sila'y mga tiktik at 
inilagay sila sa kulungan. Noong ikatlong araw ay 
sinabi niya sa kanila: “Gawin ninyo ito at manati- 
li kayong buhay. Ako ay natatakot sa tunay na 
Diyos. Kung kayo ay matuwid, ang isa sa inyong 
mga kapatid ay manatiling nakagapos sa inyong ba- 
hay-kulungan [maliwanag na ito yaong pinagkulu- 
ngan sa kanilang lahat na sampu], ngunit ang iba pa 
sa inyo ay yumaon, kumuha kayo ng mga binutil 
dahil sa taggutom sa inyong mga sambahayan. 
Pagkatapos ay dadalhin ninyo sa akin ang inyong 
bunsong kapatid, upang ang inyong mga salita ay 
mapatunayang mapagkakatiwalaan, at hindi kayo 
mamamatay.”--Gen 42:9-20. 

Dahil sa mga pangyayaring ito, ang mga kapatid 
sa ama ni Jose ay nagsimulang makadama na pina- 
rurusahan sila ng Diyos dahil ipinagbili nila siya sa 
pagkaalipin maraming taon na ang nakararaan. Pi- 
nag-usapan nila ito sa harap ng kanilang kapatid, na 
hindi pa nila nakikilala. Nang marinig ang kanilang 
pananalita na nagpapakita ng pagsisisi, lubhang na- 
bagbag ang damdamin ni Jose anupat kinailangan 
niyang umalis sa harap nila upang tumangis. Pag- 
balik niya, ipinagapos niya si Simeon hanggang sa 
panahong bumalik sila kasama ang kanilang bun- 
song kapatid.---Gen 42:21-24. 

Dumating ang mga Kapatid sa Ama Kasama 
si Benjamin. Nang sabihin kay Jacob ng siyam 


1250 


na kapatid ni Jose sa ama kung ano ang nangyari sa 
Ehipto at nang matuklasan nila na ang kanilang sa- 
lapi ay nabalik sa kanilang mga sako, silang lahat ay 
lubhang natakot, at ang kanilang ama ay nagpaha- 
yag ng pamimighati. Dahil sa tindi ng taggutom, at 
dahil nagbigay-katiyakan din si Juda na ligtas na 
makababalik si Benjamin, pinahintulutan ni Jacob 
ang kaniyang bunsong anak na sumama sa mga ka- 
patid nito pabalik sa Ehipto.---Gen 42:29-43: 14. 

Pagdating nila roon, nakasama nilang muli si Si- 
meon, at laking gulat nila nang anyayahan silang 
lahat na kumain kasama ng administrador ng pag- 
kain. Nang dumating si Jose ay binigyan nila siya ng 
isang kaloob, nagpatirapa sila sa harap niya, at ma- 
tapos sagutin ang mga tanong niya tungkol sa kani- 
lang ama, muli silang yumukod sa kaniya. Nang 
makita ni Jose ang kaniyang tunay na kapatid na si 
Benjamin, labis na naantig ang kaniyang damdamin 
anupat umalis siya sa harapan nila at umiyak. Pag- 
karaan nito ay napigilan na niya ang kaniyang dam- 
damin at ipinahain ang tanghalian. Ang 11 magka- 
kapatid ay nakaupo sa kanilang sariling mesa ayon 
sa edad, at si Benjamin ay binigyan ng mga bahagi 
na limang ulit ang dami kaysa sa iba. Malamang na 
ginawa ito ni Jose upang subukin kung ang kani- 
yang mga kapatid ay may kinikimkim na panini- 
bugho. Ngunit hindi niya sila kinakitaan nito.---Gen 
43:15-34. 

Gaya noong una nilang pagpunta roon, ipinabalik 
ni Jose ang salapi ng bawat isa sa kani-kaniyang su- 
pot (Gen 42:25), at bukod diyan, ipinalagay niya ang 
kaniyang pilak na kopa sa supot ni Benjamin. Nang 
makayaon na sila, ipinahabol niya sila at nang ma- 
abutan ay pinaratangang ninakaw nila ang kani- 
yang pilak na kopa. Maaaring upang idiin sa kanila 
na napakahalaga nito sa kaniya at na malubha ang 
ipinaparatang na krimen, ang lalaking namamahala 
sa sambahayan ni Jose ay dapat magsabi: “Hindi ba 
ito ang bagay na iniinuman ng aking panginoon at 
sa pamamagitan nito ay may-kahusayan siyang na- 
kababasa ng mga tanda?” (Gen 44:1-5) Sabihin pa, 
yamang ang lahat ng ito ay isang pakana lamang, 
hindi dapat isipin na aktuwal na ginamit ni Jose ang 
pilak na kopa upang bumasa ng mga tanda. Maliwa- 
nag na nais ni Jose na magpakilala bilang adminis- 
trador ng isang lupaing walang kabatiran sa tunay 
na pagsamba. 

Malamang na lubhang nagitla ang kaniyang mga 
kapatid nang masumpungan ang kopa sa supot ni 
Benjamin. Matapos nilang hapakin ang kanilang mga 
kasuutan, bumalik sila sa bahay ni Jose at yumukod 
sa harap niya. Sinabi ni Jose na silang lahat ay mala- 
ya nang makaaalis maliban kay Benjamin. Ngunit 
ayaw nilang umalis, na nagpapakitang wala na ang 
mapanibughuing saloobin na nag-udyok sa kanila na 


1251 


ipagbili ang kanilang kapatid mga 22 taon na ang na- 
kararaan. Buong-kahusayang iniharap ni Juda sa ka- 
niya ang kanilang pagsusumamo, anupat inialok ang 
sarili kapalit ni Benjamin sa pangambang mamatay 
ang kanilang ama sa pamimighati kung hindi maka- 
babalik si Benjamin.---Gen 44:6-34. 

Nagpakilala si Jose. Labis na nabagbag ang 
damdamin ni Jose sa pagsusumamo ni Juda anupat 
hindi na siya nakapagpigil. Matapos paalisin ang 
ibang mga tao, nagpakilala siya sa kaniyang mga 
kapatid. Bagaman labis nila siyang pinagmalupitan 
noon, hindi siya nagkimkim ng poot. Sinabi niya: 
“Ngayon ay huwag kayong masaktan at huwag ka- 
yong magalit sa inyong sarili dahil ipinagbili ninyo 
ako rito, sapagkat isinugo ako ng Diyos sa unahan 
ninyo upang mag-ingat ng buhay. Sapagkat ito ang 
ikalawang taon ng taggutom sa gitna ng lupa, at 
mayroon pang limang taon na hindi magkakaroon 
ng panahon ng pag-aararo o pag-aani. Dahil dito 
ay isinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang 
maglagay ng isang nalabi para sa inyo sa lupa at 
upang panatilihin kayong buhay sa pamamagitan 
ng isang malaking pagliligtas. Kaya ngayon ay hin- 
di kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang tunay 
na Diyos.” (Gen 45:1-8) Ang pagpapatawad ni Jose 
ay tunay, sapagkat tumangis siya at hinalikan ang 
lahat ng kaniyang mga kapatid.---Gen 45:14, 15. 

Pagkatapos, sa utos ni Paraon, binigyan ni Jose ng 
mga karwahe ang kaniyang mga kapatid upang ma- 
dala nila sa Ehipto si Jacob at ang buong sambaha- 
yan nito. Binigyan din niya sila ng mga kaloob at 
mga panustos para sa paglalakbay. At bago maghi- 
walay, tinagubilinan niya sila na huwag “mayamot 
sa isa't isa habang nasa daan.”---Gen 45:16-24. 

Dumating sa Ehipto ang Ama ni Jose. No- 
ong una ay hindi makapaniwala si Jacob na buhay 
pa ang kaniyang anak na si Jose. Ngunit nang ma- 
kumbinsi na siya, ang 130-ta6dng-gulang na si Jacob 
ay bumulalas: “Ah, yayaon ako at titingnan ko siya 
bago ako mamatay!” Nang maglaon, sa Beer-sheba 
habang nasa daan patungong Ehipto kasama ang 
buong sambahayan niya, sa isang pangitain ni Ja- 
cob ay ipinahiwatig ng Diyos na sinasang-ayunan 
niya ang paglipat na iyon at sinabi rin sa kaniya: 
“Ipapatong ni Jose ang kaniyang kamay sa iyong 
mga mata.” Kaya si Jose ang magpipikit ng mga 
mata ni Jacob pagkamatay niya. Yamang kaugalian 
nang ang panganay ang gumagawa nito, sa gayong 
paraan ay isiniwalat ni Jehova na si Jose ang tatang- 
gap ng karapatan sa pagkapanganay.--Gen 45:25- 
46:4. 

Patiunang isinugo si Juda upang sabihin kay Jose 
ang tungkol sa pagdating ng kaniyang ama. Sa ga- 
yon ay ipinahanda ni Jose ang kaniyang karo at si- 
nalubong si Jacob sa Gosen. Pagkatapos, kasama 


JOSE 


ang lima sa kaniyang mga kapatid, pumaroon si 
Jose kay Paraon. Gaya ng itinagubilin ni Jose, ang 
kaniyang mga kapatid ay nagpakilala bilang mga 
tagapagpastol ng tupa at humiling na makapanira- 
han sila bilang mga dayuhan sa lupain ng Gosen. 
Ipinagkaloob ni Paraon ang kanilang kahilingan, at, 
matapos ipakilala kay Paraon ang kaniyang ama, pi- 
natahan ni Jose si Jacob at ang sambahayan nito sa 
pinakamainam ng lupain. (Gen 46:28-47:11) Sa ga- 
yon, may-katalinuhang sinamantala ni Jose ang 
diskriminasyon ng mga Ehipsiyo laban sa mga pas- 
tol. Bilang resulta, naipagsanggalang ang pamilya 
ni Jacob mula sa pagkahawa sa impluwensiya ng 
mga Ehipsiyo at hindi sila nanganib na mapahalo 
sa mga Ehipsiyo sa pamamagitan ng pag-aasawa. 
Mula noon ay kay Jose dumepende si Jacob at ang 
kaniyang buong sambahayan. (Gen 47:12) Sa diwa, 
silang lahat ay yumukod kay Jose bilang ang pu- 
nong ministro ni Paraon, anupat natupad ang maka- 
hulang mga panaginip ni Jose sa kahanga-hangang 
paraan. 

Epekto ng Taggutom sa mga Ehipsiyo. Ha- 
bang nagpapatuloy ang taggutom, unti-unting nau- 
bos ng mga Ehipsiyo ang lahat ng kanilang salapi at 
mga alagang hayop bilang kapalit ng pagkain. Nang 
bandang huli ay ipinagbili pa nga nila ang kanilang 
lupain at ang kanilang sarili bilang mga alipin kay 
Paraon. Sa gayon ay pinatira sila ni Jose sa mga lun- 
sod, walang alinlangang upang mapadali ang pa- 
mamahagi ng mga butil. Ngunit lumilitaw na pan- 
samantala lamang silang pinatira sa mga lunsod. 
Yamang kailangang bumalik ang mga Ehipsiyo sa 
kanilang mga bukid upang maghasik ng binhi, tiyak 
na muli silang maninirahan sa dati nilang mga ba- 
hay. Kapag nakapag-aani na silang muli mula sa lu- 
pain, ang mga Ehipsiyo, alinsunod sa batas ni Jose, 
ay kailangang magbigay kay Paraon ng isang kali- 
ma ng kanilang ani kapalit ng paggamit sa lupain. 
Gayunman, hindi nito saklaw ang mga saserdote. 
--Gen 47:13-26. 

Pinagpala ni Jacob ang mga Anak ni Jose. 
Mga 12 taon pagkaraang magwakas ang taggutom, 
dinala ni Jose sa harap ni Jacob ang kaniyang dala- 
wang anak, sina Manases at Efraim. Noon ipinahi- 
watig ni Jacob na ang karapatan sa pagkapanganay 
ay mapupunta kay Jose, anupat sina Efraim at Ma- 
nases ay itinuring na kapantay ng mga tunay na 
anak ni Jacob. Kaya dalawang magkaibang tribo, na 
may dalawang magkahiwalay na mana ng tribo, 
ang magmumula kay Jose. Nang pagpalain ni Jacob 
sina Efraim at Manases, pinanatili niya ang kani- 
yang kanang kamay sa nakababata, kay Efraim, 
anupat hindi iyon naging kalugud-lugod kay Jose. 
Gayunman, ang pagbibigay ni Jacob ng higit na pa- 
bor kay Efraim ay nagsilbing makahulang pahiwa- 
tig na ang nakababata ang magiging mas dakila. 


JOSE 


--Gen 47:28, 29: 48:1-22, tingnan din ang Deu 
21:17: Jos 14:4; 1Cr 5:1. 

Pinagpala ni Jacob si Jose at ang Iba Pang 
mga Anak. Nang maglaon, nang mamamatay na 
si Jacob, tinawag niya ang lahat ng kaniyang mga 
anak at isa-isa silang pinagpala. Inihalintulad niya si 
Jose sa “supling ng namumungang punungkahoy.” 
Ang “namumungang punungkahoy” ay ang patri- 
yarkang si Jacob mismo, at si Jose ang isa sa mga 
prominenteng sanga. (Gen 49:22) Bagaman si Jose 
ay niligalig ng mga mamamana at kinapootan nang 
matindi, ang kaniyang busog ay “nanahanan sa per- 
manenteng dako, at ang lakas ng kaniyang mga ka- 
may ay bumabagay.” (Gen 49:23, 24) Maaari itong 
personal na lumarawan kay Jose. Nagkimkim ng 
matinding poot ang kaniyang mga kapatid sa ama 
at sa makasagisag na paraan ay pinana nila siya 
upang puksain siya. Ngunit ginantihan sila ni Jose 
ng awa at maibiging-kabaitan, anupat ang mga ka- 
tangiang ito ay parang mga palaso na pumatay sa 
kanilang matinding poot. Ang mga kaaway na ma- 
mamana ay hindi nagtagumpay na patayin si Jose 
ni pahinain ang kaniyang debosyon sa katuwiran at 
pagmamahal na pangkapatid. 

Gayunman, bilang hula, ang mga salita ni Jacob 
ay maaaring kumapit sa mga tribo na magmumula 
sa dalawang anak ni Jose, sina Efraim at Manases, 
at sa kanilang mga pakikipagbaka sa hinaharap. 
(Ihambing ang Deu 33:13, 17; Huk 1:23-25, 35.) Sa 
tribo ni Efraim nanggaling si Josue (Hosea; Jeho- 
sua), ang kahalili ni Moises at lider sa pakikipagla- 
ban sa mga Canaanita. (Bil 13:8, 16: Jos 1:1-6) Isa 
pang inapo ni Jose, si Gideon na mula sa tribo ni Ma- 
nases, ang tumalo sa mga Midianita sa tulong ni Je- 
hova. (Huk 6:13-15: 8:22) At si Jepte, maliwanag na 
mula rin sa tribo ni Manases, ang sumupil sa mga 
Ammonita.--Huk 11:1, 32, 33, ihambing ang Huk 
12:4: Bil 26:29. 

Ang iba pang mga aspekto ng makahulang pag- 
papala ni Jacob ay mayroon ding pagkakatulad sa 
mga karanasan ni Jose. Nang si Jose, sa halip na 
maghiganti, ay maglaan ng panustos para sa buong 
sambahayan ni Jacob, o Israel, siya ay naging gaya 
ng isang pastol at isang batong suhay ng Israel. Ya- 
mang pinatnubayan ni Jehova ang mga bagay- 
bagay upang makapaglingkod siya sa gayong ka- 
pasidad, si Jose ay nagmula sa mga kamay ng 
“Makapangyarihan ng Jacob.” Palibhasa'y mula sa 
Diyos, tinulungan ni Jehova si Jose. Siya ay kasama 
ng Makapangyarihan-sa-lahat sa diwa na siya ay 
nasa panig ni Jehova at sa gayon ay tumanggap ng 
Kaniyang pagpapala.---Gen 49:24, 25. 

Ang pagpapala ni Jehova ay tatamasahin din ng 
mga tribong magmumula kay Jose sa pamamagitan 
nina Efraim at Manases. Sinabi ni Jacob: “Pagpapa- 


1252 


lain ka niya [ng Makapangyarihan-sa-lahat] ng mga 
pagpapala ng langit sa itaas, ng mga pagpapala ng 
matubig na kalaliman na naroon sa ibaba, ng mga 
pagpapala ng mga suso at bahay-bata.” (Gen 49:25) 
Tiniyak nito sa mga inapo ni Jose na magkakaroon 
sila ng kinakailangang suplay ng tubig mula sa la- 
ngit at mula sa ilalim ng lupa, gayundin ng isang 
malaking populasyon.--Ihambing ang Deu 33:13- 
16; Jos 17:14-18. 

Ang mga pagpapalang binigkas ni Jacob sa kani- 
yang minamahal na anak na si Jose ay magiging tu- 
lad ng palamuti sa dalawang tribo na magmumula 
kay Jose. Ang mga pagpapalang iyon ay palamuti na 
nakahihigit sa mga pagpapala ng mga kagubatan at 
mga bukal na nagsisilbing kagayakan ng walang- 
hanggang mga bundok at ng mga burol na namama- 
lagi nang walang takda. Ang mga iyon ay perma- 
nenteng pagpapala, na mananatiling nasa ulo ni Jose 
at niyaong mga supling niya hangga't nananatili ang 
mga bundok at mga burol.---Gen 49:26, Deu 33:16. 

Si Jose ay “pinili mula sa kaniyang mga kapatid” 
sapagkat pinili siya ng Diyos upang gumanap sa 
isang pantanging papel. (Gen 49:26) Siya ay naging 
bukod-tangi dahil nagpakita siya ng napakainam 
na saloobin at ng kakayahang mangasiwa at mag- 
organisa. Kaya angkop lamang na mapasatuktok ng 
kaniyang ulo ang pantanging mga pagpapala. 

Matapos pagpalain ni Jacob ang kaniyang mga 
anak, siya ay namatay. Sa gayon ay sumubsob si 
Jose sa mukha ng kaniyang ama at hinalikan niya 
ito. Bilang pagsunod sa kahilingan ni Jacob na ili- 
bing siya sa yungib ng Macpela, ipinaembalsamo ni 
Jose sa mga manggagamot na Ehipsiyo ang bang- 
kay ng kaniyang ama upang maihanda ito para sa 
paglalakbay patungong Canaan.---Gen 49:29-50: 13. 

Saloobin sa Kaniyang mga Kapatid. Nang 
makabalik na sila mula sa paglilibing kay Jacob, ang 
mga kapatid sa ama ni Jose, na binabagabag pa rin 
ng kanilang budhi, ay nangambang paghigantihan 
sila ni Jose at nagsumamong patawarin niya sila. Sa 
gayon ay tumangis si Jose, anupat inaliw at pinati- 
bay-loob sila na wala silang dapat ikatakot: “Huwag 
kayong matakot, sapagkat nasa kalagayan ba ako ng 
Diyos? Kung tungkol sa inyo, nag-isip kayo ng ma- 
sama laban sa akin. Nasa isip ng Diyos ang ikabubu- 
ti sa layuning kumilos gaya ng sa araw na ito upang 
ingatang buhay ang maraming tao. Kaya ngayon ay 
huwag kayong matakot. Ako mismo ang patuloy na 
maglalaan ng pagkain sa inyo at sa inyong maliliit 
na anak.”---Gen 50:14-21. 

Kamatayan. Pagkamatay ng kaniyang ama, si 
Jose ay nabuhay pa nang mga 54 na taon, anupat 
umabot sa edad na 110. Nakita pa niya ang ilan sa 
kaniyang mga apo sa tuhod. Bago siya mamatay, sa 
pananampalataya ay hiniling ni Jose na ang kani- 


1253 


yang mga buto ay dalhin ng mga Israelita sa Cana- 
an sa panahon ng kanilang Pag-alis. Nang mama- 
tay si Jose, ang kaniyang bangkay ay inembalsamo 
at inilagay sa isang kabaong.--Gen 50:22-26, Jos 
24:32: Heb 11:22. 

Ang Pangalang Jose ay Naging Prominente. 
Dahil sa prominenteng posisyon ni Jose sa gitna ng 
mga anak ni Jacob, angkop na angkop na kung min- 
san ay ginagamit ang kaniyang pangalan upang tu- 
mukoy sa lahat ng tribo ng Israel (Aw 80:1) o doon 
sa mga napabilang sa hilagang kaharian. (Aw 78:67, 
Am 5:6, 15: 6:6) Ang kaniyang pangalan ay lumili- 
taw rin sa mga hula ng Bibliya. Sa makahulang pa- 
ngitain ni Ezekiel, ang mana ni Jose ay dobleng ba- 
hagi (Eze 47:13), ang isa sa mga pintuang-daan ng 
lunsod na “Si Jehova Mismo ay Naroroon" ay nagta- 
taglay ng pangalang Jose (Eze 48:32, 35), at sa pag- 
tukoy sa muling-pinagkaisang bayan ni Jehova, ang 
Jose ay binanggit bilang pinuno ng isang bahagi ng 
bansa at ang Juda bilang pinuno ng isa pang baha- 
gi. (Eze 37:15-26) Inihula ni Obadias na ang “sam- 
bahayan ni Jose” ay makikibahagi sa pagwasak sa 
“sambahayan ni Esau” (Ob 18), at inihula naman ni 
Zacarias na ililigtas ni Jehova ang “sambahayan ni 
Jose.” (Zac 10:6) Sa halip na Efraim, ang Jose ang lu- 
militaw bilang isa sa mga tribo ng espirituwal na Is- 
rael.--Apo 7:8. 

Yamang itinala ang Jose sa Apocalipsis 7:8, ipina- 
hihiwatig nito na ang hula ni Jacob noong mamama- 
tay na siya ay magkakaroon ng pagkakapit sa espiri- 
tuwal na Israel. Kaya naman kapansin-pansin na 
inilaan ng Makapangyarihan ng Jacob, ng Diyos na 
Jehova, si Kristo Jesus bilang ang Mabuting Pastol na 
nagbigay ng kaniyang buhay para sa “mga tupa.” (Ju 
10:11-16) Si Kristo Jesus din ang pundasyong ba- 
tong-panulok na kinatatayuan ng templo ng Diyos na 
binubuo ng espirituwal na mga Israelita. (Efe 2:20- 
22, 1Pe 2:4-6) At ang Pastol at Batong ito ay kasama 
ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat.--Ju 1:1-3, 
Gaw 7:56, Heb 10:12, ihambing ang Gen 49:24, 25. 

Mga Pagkakatulad ni Jose at ni Kristo. Ma- 
papansin natin na maraming pagkakatulad ang bu- 
hay ni Jose at ang buhay ni Kristo Jesus. Kung 
paanong pinag-ukulan si Jose ng pantanging pag- 
mamahal ng kaniyang ama, gayundin si Jesus. 
(Ihambing ang Mat 3:17, Heb 1:1-6.) Napoot kay 
Jose ang kaniyang mga kapatid sa ama. Sa gayun- 
ding paraan, itinakwil si Jesus ng kaniyang mga ka- 
babayang Judio (Ju 1:11), at sa pasimula ay hindi 
nanampalataya sa kaniya ang kaniyang mga kapa- 
tid sa laman. (Ju 7:5) Nang utusan si Jose ng kani- 
yang ama na tingnan ang kalagayan ng kaniyang 
mga kapatid, ang maagap niyang pagsunod bilang 
pagtupad sa kalooban ng kaniyang ama ay nakaka- 
tulad ng kusang-loob na pagparito ni Jesus sa lupa. 


JOSE 


(Fil 2:5-8) Ang mapapait na karanasang ibinunga 
ng atas na iyon kay Jose ay maihahalintulad sa 
nangyari kay Jesus, lalo na nang pakitunguhan siya 
nang may pang-aabuso at nang bandang huli ay 
patayin sa isang pahirapang tulos. (Mat 27:27-46) 
Kung paanong ipinagbili si Jose ng kaniyang mga 
kapatid sa ama sa pulutong ng mga Midianita-Isma- 
elita, gayon dinala si Jesus ng mga Judio sa mga Ro- 
manong awtoridad upang patayin. (Ju 18:35) Kapu- 
wa si Jose at si Jesus ay dinalisay at inihanda para 
sa kanilang nagliligtas-buhay na papel sa pamama- 
gitan ng pagdurusa. (Aw 105:17-19:, Heb 5:7-10) 
Ang pagkakataas ni Jose sa posisyon bilang admi- 
nistrador ng pagkain sa Ehipto at ang pagliligtas ng 
buhay na ibinunga nito ay may pagkakatulad sa 
pagdakila kay Jesus at sa kaniyang pagiging Taga- 
pagligtas kapuwa ng mga Judio at mga di-Judio. (Ju 
3:16, 17; Gaw 5:31) Ang pakana ng mga kapatid ni 
Jose na gawan siya ng masama ang naging paraan 
ng Diyos upang iligtas sila mula sa pagkagutom. Sa 
gayunding paraan, inilaan ng kamatayan ni Jesus 
ang saligan ukol sa kaligtasan.---Ju 6:51; 1Co 1:18. 

2. Ama ni Igal, ang tiktik na mula sa tribo ni Isa- 
car na isinugo ni Moises mula sa Ilang ng Paran. 
-Bil 13:2, 3, 7. 

3. Isang Levita mula “sa mga anak ni Asap” na 
itinalaga, sa pamamagitan ng palabunutan, sa una 
sa 24 na pangkat na naglilingkod bilang mga manu- 
nugtog noong panahong naghahari si David.--1Cr 
25:1, 2, 9. 

4. “Anak ni Jonam”; ninuno ni Kristo Jesus sa 
angkan ng kaniyang ina sa lupa na si Maria. (Luc 
3:30) Si Jose ay isang inapo ni David at nabuhay 
bago wasakin ng mga Babilonyo ang Jerusalem. 

5. Isa sa mga nagpaalis sa kanilang mga asa- 
wang banyaga at mga anak dahil sa payo ni Ezra. 
--Fzr 10:10-12, 42, 44. 

6. Isang saserdote ng sambahayan ni Sebanias sa 
panig ng ama noong panahon ng mataas na saser- 
doteng si Joiakim, ni Gobernador Nehemias, at ni 
Ezra na saserdote.--Ne 12:12, 14, 26. 

7. “Anak ni Matatias” at ninuno ni Jesu-Kristo sa 
panig ng ina. (Luc 3:24, 25) Nabuhay si Jose mara- 
ming taon pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya. 

8. Anak ng isang nagngangalang Jacob, ama- 
amahan ni Kristo Jesus, asawa ni Maria, at nang 
maglaon, ang likas na ama ng di-kukulangin sa apat 
na anak na lalaki, sina Santiago, Jose, Simon, at Hu- 
das, bukod pa sa mga anak na babae. (Mat 1:16, 13: 
55, 56: Luc 4:22; Ju 1:45, 6:42) Si Jose ay tinawag 
ding anak ni Heli (Luc 3:23), na lumilitaw na panga- 
lan ng kaniyang biyenang lalaki. Palibhasa'y laging 
masunurin sa utos ng Diyos, ang matuwid na si Jose 
ay maingat na sumunod sa Kautusang Mosaiko at 
nagpasakop sa mga batas ni Cesar. 


JOSE 


Si Jose ay naninirahan sa Nazaret, naghahanap- 
buhay bilang karpintero, at mahirap na tao lamang. 
(Mat 13:55: Luc 2:4, ihambing ang Luc 2:24 sa Lev 
12:8.) Nakatakdang mapangasawa niya ang dala- 
gang si Maria (Luc 1:26, 27), ngunit bago sila nag- 
sama bilang mag-asawa ay nagdalang-tao si Maria 
sa pamamagitan ng banal na espiritu. Palibhasa'y 
ayaw ni Jose na gawing isang pangmadlang panoo- 
rin si Maria, binalak niya na diborsiyuhin ito nang 
palihim. (Tingnan ang DiBorslyo.) Ngunit nang ma- 
katanggap ng paliwanag mula sa anghel ni Jehova 
sa pamamagitan ng isang panaginip, iniuwi ni Jose 
si Maria bilang kaniyang legal na asawa. Gayun- 
man, hindi siya sumiping dito hanggang sa maisi- 
lang ni Maria ang kaniyang anak na lalaki na ipinag- 
lihi sa makahimalang paraan.---Mat 1:18-21, 24, 25. 

Bilang pagsunod sa batas ni Cesar Augusto na 
magparehistro ang mga tao sa kani-kanilang lun- 
sod, si Jose, na isang inapo ni Haring David, ay nag- 
lakbay kasama si Maria patungo sa Betlehem ng Ju- 
dea. Doon isinilang ni Maria si Jesus at inilagay niya 
ito sa isang sabsaban, dahil wala nang ibang matu- 
tuluyan. Nang gabing iyon, ang mga pastol, na sina- 
bihan ng isang anghel hinggil sa kapanganakan, 
ay dumating upang tingnan ang bagong-silang na 
sanggol. Pagkaraan ng mga 40 araw, ayon sa kahi- 
lingan ng Kautusang Mosaiko, iniharap nina Jose at 
Maria si Jesus sa templo sa Jerusalem kasama ang 
isang handog. Kapuwa nagtaka sina Jose at Maria 
nang marinig nila ang makahulang mga salita ng 
matanda nang si Simeon tungkol sa dakilang mga 
bagay na gagawin ni Jesus.--Luc 2:1-33, ihambing 
ang Lev 12:2-4, 6-8. 

Lumilitaw na ilang panahon pagkaraan nito, sa- 
mantalang naninirahan sila sa isang bahay sa Bet- 
lehem, si Maria at ang kaniyang maliit na anak ay 
dinalaw ng ilang astrologong taga-Silangan. (Baga- 
man waring ipinahihiwatig ng Lucas 2:39 na sina 
Jose at Maria ay bumalik kaagad sa Nazaret pagka- 
tapos na iharap si Jesus sa templo, dapat tandaan 
na ang kasulatang ito ay bahagi ng isang lubhang 
pinaikling ulat.) Namagitan ang Diyos upang ang 
kanilang pagdalaw ay hindi maging sanhi ng kama- 
tayan ni Jesus. Palibhasa'y binabalaan si Jose sa 
isang panaginip na hinahanap ni Herodes ang bata 
upang patayin ito, sinunod niya ang tagubilin ng 
Diyos na tumakas siya patungong Ehipto kasama 
ang kaniyang pamilya.---Mat 2:1-15. 

Pagkamatay ni Herodes, ang anghel ni Jehova ay 
muling nagpakita kay Jose sa isang panaginip, na 
sinasabi: “Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang 
kaniyang ina at pumaroon ka sa lupain ng Israel.” 
Ngunit nang marinig niya na ang anak ni Herodes 
na si Arquelao ang namamahala kahalili ng kani- 
yang ama, natakot siyang bumalik sa Judea, at “ya- 


1254 


mang binigyan siya ng babalang mula sa Diyos sa 
isang panaginip, siya ay umalis patungo sa teritor- 
yo ng Galilea, at dumating at tumahan sa lunsod na 
pinanganlang Nazaret.”---Mat 2:19-23. 

Taun-taon ay isinasama ni Jose ang kaniyang bu- 
ong pamilya upang dumalo sa pagdiriwang ng Pas- 
kuwa sa Jerusalem. Sa isang pagkakataon noong pa- 
balik na sila sa Nazaret, pagkaraang makapaglakbay 
ng layong isang araw mula sa Jerusalem, natukla- 
san nina Jose at Maria na ang 12-taong-gulang na si 
Jesus ay nawawala. Masikap nila siyang hinanap at 
sa wakas ay nasumpungan nila siya sa templo sa Je- 
rusalem, nakikinig at nagtatanong sa mga gurong 
naroroon.--Luc 2:41-50. 

Hindi sinasabi ng ulat ng Kasulatan kung gaano 
kalaking pagsasanay ang ibinigay ni Jose kay Jesus. 
Ngunit tiyak na nakatulong siya sa pagsulong ni Je- 
sus sa karunungan. (Luc 2:51, 52) Tinuruan din niya 
si Jesus ng pagkakarpintero, sapagkat nakilala ito 
kapuwa bilang “ang anak ng karpintero” (Mat 13:55) 
at bilang “ang karpintero.”---Mar 6:3. 

Hindi espesipikong binabanggit sa Kasulatan ang 
kamatayan ni Jose. Ngunit waring nauna siyang na- 
matay kaysa kay Jesus. Kung buhay pa siya pagka- 
lipas ng Paskuwa ng 33 C.E., malamang na hindi 
ipagkakatiwala si Maria ng nakabayubay na si Jesus 
sa pangangalaga ng apostol na si Juan.--Ju 19: 
26, 27. 

9. Isang kapatid sa ina ni Jesu-Kristo. (Mat 13:55, 
Mar 6:3) Tulad ng iba pa niyang mga kapatid, noong 
una ay hindi nananampalataya si Jose kay Jesus. 
(Ju 7:5) Ngunit nang maglaon, naging mga mana- 
nampalataya ang mga kapatid sa ina ni Jesus, wa- 
lang alinlangang kabilang din si Jose. Binabanggit 
na sila'y kasama ng mga apostol at ng iba pa pagka- 
akyat ni Jesus sa langit, kaya malamang na kasama 
sila sa grupo ng mga 120 alagad na nagtitipon sa 
isang silid sa itaas sa Jerusalem nang piliin si Matias 
sa pamamagitan ng palabunutan bilang kapalit ng 
di-tapat na si Hudas Iscariote. Lumilitaw na nang 
maglaon, ang grupo ring ito ng mga 120 ay tu- 
manggap ng espiritu ng Diyos nang araw ng Pente- 
costes noong 33 C.E.--Gaw 1:9-2:4. 

10. Isang taong mayaman mula sa Judeanong 
lunsod ng Arimatea at isang kinikilalang miyembro 
ng Judiong Sanedrin. Bagaman isang mabuti at 
matuwid na lalaki na naghihintay sa Kaharian ng 
Diyos, si Jose, dahil sa takot sa di-sumasampalata- 
yang mga Judio, ay hindi hayagang nagpakilala bi- 
lang isang alagad ni Jesu-Kristo. Gayunman, hindi 
siya bumoto bilang pagtangkilik sa di-makataru- 
ngang pagkilos ng Sanedrin laban kay Kristo Jesus. 
Nang maglaon, lakas-loob niyang hiningi kay Pilato 
ang katawan ni Jesus at, kasama si Nicodemo, ini- 
handa niya iyon para sa libing at pagkatapos ay ini- 


1255 


lagay iyon sa isang bagong libingan na inuka sa 
bato. Ang libingang ito ay nasa isang hardin na ma- 
lapit sa dako ng pagbabayubay at pag-aari ni Jose 
ng Arimatea.--Mat 27:57-60, Mar 15:43-46, Luc 
23:50-53: Ju 19:38-42. 

11. Isang lalaki na iniharap kasama ni Matias bi- 
lang isang kandidato para sa katungkulan ng pa- 
ngangasiwa na naiwan ng di-tapat na si Hudas Isca- 
riote. Si Jose, na tinatawag ding Barsabas (marahil 
ay isang apelyido o isang karagdagang pangalan la- 
mang) at may huling pangalang Justo, ay isang sak- 
si sa gawain, mga himala, at pagkabuhay-muli ni 
Jesu-Kristo. Gayunman, si Matias, hindi si Jose, ang 
napili sa pamamagitan ng palabunutan upang pu- 
malit kay Hudas Iscariote bago ang Pentecostes ng 
33 C.E. at “ibinilang siyang kasama ng labing-isang 
apostol.”--Gaw 1:15-2:1. 

12. Isang Levita na may huling pangalang Ber- 
nabe at isang katutubo ng Ciprus. (Gaw 4:36, 37) 
Siya ay isang matalik na kasamahan ng apostol na 
si Pablo.---Tingnan ang BERNABE. 


JOSEB-BASEBET. Ang pangulo ng tatlong 
pinakanamumukod-tanging makapangyarihang la- 
laki ni David. (2Sa 23:8) Sa 1 Cronica 11:11 ay tina- 
tawag siyang Jasobeam, malamang na ang mas 
wastong anyo. Mayroon pang ibang naging mga su- 
liranin ng eskriba sa teksto sa 2 Samuel 23:8, anu- 
pat kinailangang iwasto ang malabong Hebreo sa 
tekstong Masoretiko (na lumilitaw na kababasahan 
ng, “Siya ay si Adino na Eznita”) upang ito ay kaba- 
sahan ng “Iwinawasiwas niya ang kaniyang sibat.” 
(NW) Kahawig nito ang mababasa sa iba pang ma- 
kabagong mga salin. (AT: RS; Mo, Ro, tlb; JB) Kaya 
ang Samuel ay ginawang kasuwato ng aklat ng 
Mga Cronica at ng kayarian ng bahaging ito ng ma- 
teryal. Ang tinatalakay rito ay ang “tatlo”, ngunit 
magiging apat na kung ipapasok pa ang pangalan 
na Adino. Karagdagan pa, bawat isa sa tatlong ma- 
kapangyarihang lalaki ay pinapurihan sa isa sa mga 
gawa niya na iniukol sa kaniya, kaya kung ang 
pananaig sa 800 ay iuukol pa sa iba, walang gawa 
na maipatutungkol dito kay Joseb-basebet (Jaso- 
beam).--Tingnan ang JASOBEAM Blg. 2. 

May posibilidad na ang gawa na ipinatungkol kay 
Joseb-basebet sa 2 Samuel 23:8 ay hindi kapareho 
niyaong binanggit sa 1 Cronica 11:11. Maaaring ito 
ang dahilan kung bakit ang ulat ng Samuel ay bu- 
mabanggit ng 800 pinatay, samantalang ang ulat 
ng Mga Cronica ay tumutukoy sa 300 pinatay. 


JOSEC. Isang ninuno ng ina ni Jesus na si Ma- 
ria. Si Josec ay isang malayong inapo ni David sa 
pamamagitan ni Natan, at ang ikaapat na salinlahi 
pagkatapos ni Zerubabel, anupat inilalagay siya hu- 


JOSIAS 


migit-kumulang sa pagtatapos ng panahon ng He- 
breong Kasulatan.--Luc 3:23, 26, 27, 31. 


JOSES [mula sa Heb., pinaikling anyo ng Jo- 
sipias, nangangahulugang “Dagdagan (Paramihin) 
Nawa ni Jah, Dinagdagan (Pinarami) ni Jah”]. Kapa- 
tid ni Santiago na Nakabababa at anak ni Maria. 
(Mat 27:56, Mar 15:40, 47: tingnan ang SANTIAGO 
Big. 3.) Sa halip na “Joses,” ang ilang sinaunang ma- 
nuskrito ay kababasahan ng “Jose.” 


JOSIAS [kung kaugnay ng isang salitang-ugat 
na Arabe, Pagalingin Nawa ni Jehova, Si Jehova ang 
Nagpagaling]. 

1. Anak ng Judeanong si Haring Amon kay Jedi- 
da na anak ni Adaias. (2Ha 22:1) Si Josias ay nagka- 
roon ng di-kukulangin sa dalawang asawa, sina Ha- 
mutal at Zebida. (2Ha 23:31, 34, 36) Sa kaniyang 
apat na anak na binanggit sa Bibliya, tanging ang 
panganay, si Johanan, ang hindi namahala bilang 
hari sa Juda.— 1Cr 3:14, 15. 

Pagkatapos ng pagpaslang sa kaniyang ama at ng 
paglalapat ng kamatayan sa mga nagsabuwatan, 
ang walong-tadng-gulang na si Josias ay naging 
hari ng Juda. (2Ha 21:23, 24, 26; 2Cr 33:25) Pagka- 
raan ng mga anim na taon, isinilang ni Zebida ang 
ikalawang anak ni Josias, si Jehoiakim. (2Ha 22:1: 
23:36) Noong ikawalong taon ng kaniyang paghaha- 
ri, sinikap ni Josias na matutuhan at gawin ang ka- 
looban ni Jehova. (2Cr 34:3) Noong mga panahon 
ding iyon ipinanganak si Jehoahaz (Salum), na anak 
ni Josias kay Hamutal.--2Ha 22:1, 23:31, Jer 22:11. 

Noong kaniyang ika-12 taon bilang hari, pinasi- 
mulan ni Josias ang isang kampanya laban sa idola- 
triya na lumilitaw na umabot hanggang sa ika-18 
taon ng kaniyang paghahari. Ang mga altar na gi- 
namit sa huwad na pagsamba ay winasak at nila- 
pastangan sa pamamagitan ng pagsusunog doon ng 
mga buto ng tao. Gayundin, sinira ang mga sagra- 
dong poste, ang mga nililok na imahen, at ang mga 
binubong estatuwa. Pinaabot pa ni Josias ang kani- 
yang kampanya hanggang sa hilagang bahagi ng 
dating teritoryo ng sampung-tribong kaharian na 
naging tiwangwang dahil sa pananakop ng Asirya 
at ng kasunod na pagkatapon. (2Cr 34:3-8) Mali- 
wanag na nagkaroon ng mabuting epekto ang mga 
pagtuligsa nina Zefanias at Jeremias sa idolatriya. 
- Jer 1:1, 2, 3:6-10, Zef 1:1-6. 

Nang matapos na ni Haring Josias ang paglilinis 
sa lupain ng Juda at habang ipinakukumpuni niya 
ang templo ni Jehova, nasumpungan ng mataas na 
saserdoteng si Hilkias “ang aklat ng kautusan ni Je- 
hova sa pamamagitan ng kamay ni Moises,” walang 
alinlangang ang orihinal na kopya. Matapos ipagka- 
tiwala ni Hilkias ang kamangha-manghang tuklas 
na ito sa kalihim na si Sapan, nag-ulat ito tungkol sa 


JOSIBIAS 


pagsulong ng pagkukumpuni sa templo at pagkata- 
pos ay binasa ang aklat kay Josias. Nang marinig ng 
tapat na hari ang salita ng Diyos, hinapak niya ang 
kaniyang mga kasuutan at pagkatapos ay nag-atas 
ng lima-kataong delegasyon na sasangguni kay Je- 
hova alang-alang sa kaniya at alang-alang sa bayan. 
Ang delegasyon ay pumaroon sa propetisang si Hul- 
da, na tumatahan noon sa Jerusalem, at nag-uwi ng 
ganitong ulat: “Ang kapahamakan ay darating bi- 
lang resulta ng pagsuway sa Kautusan ni Jehova. 
Ngunit dahil ikaw, Haring Josias, ay nagpakumba- 
ba, mapipisan ka nang payapa sa iyong dakong li- 
bingan at hindi mo makikita ang kapahamakan." 
--2Ha 22:3-20, 2Cr 34:8-28, tingnan ang HULDA. 

Sumunod ay tinipon ni Josias ang buong bayan 
ng Juda at Jerusalem, kasama ang matatandang la- 
laki, ang mga saserdote, at ang mga propeta, at bi- 
nasa sa kanila ang Kautusan ng Diyos. Pagkatapos 
nito, gumawa sila ng isang tipan ng katapatan sa 
harap ni Jehova. Sinundan ito ng ikalawa at maliwa- 
nag na mas puspusang kampanya laban sa idolatri- 
ya. Ang mga saserdote ng mga banyagang diyos ng 
Juda at Jerusalem ay inalis, at ang mga saserdoteng 
Levita na nasangkot sa di-wastong pagsamba sa 
matataas na dako ay tinanggalan ng pribilehiyong 
maglingkod sa altar ni Jehova. Ang matataas na da- 
kong itinayo maraming siglo ang kaagahan noong 
panahon ng paghahari ni Solomon ay ginawang lu- 
busang di-karapat-dapat sa pagsamba. Bilang katu- 
paran ng isang hula na mga 300 taon bago nito ay 
binigkas ng isang lalaki ng Diyos na di-binanggit 
ang pangalan, ibinagsak ni Josias ang altar na itina- 
yo sa Bethel ni Haring Jeroboam ng Israel. Inalis 
ang matataas na dako hindi lamang sa Bethel kundi 
pati sa iba pang mga lunsod ng Samaria, at ang ido- 
latrosong mga saserdote ay inihain sa mga altar 
kung saan sila dating naghahain.-- 1Ha 13:1, 2, 2Ha 
23:1-20, 2Cr 34:29-33. 

Noong ika-18 taon ng kaniyang paghahari, isina- 
ayos ni Josias na maipagdiwang ang Paskuwa, no- 
ong Nisan 14. Nahigitan nito ang alinmang Paskuwa 
na ipinagdiwang mula noong mga araw ng prope- 
tang si Samuel. Si Josias mismo ay nag-abuloy ng 
30,000 hayop na Pampaskuwa at 3,000 baka.---2Ha 
23:21-23, 2Cr 35:1-19. 

Pagkaraan ng mga apat na taon, naging anak ni 
Josias si Matanias (Zedekias) sa kaniyang asawang 
si Hamutal.---2Ha 22:1: 23:31, 34, 36: 24:8, 17, 18. 

Sa pagtatapos ng 31-taóng paghahari ni Josias 
(659-629 B.C.E.), pinangunahan ni Paraon Neco 
ang hukbo nito patungong hilaga upang saklolohan 
ang mga Asiryano. Sa isang dahilan na hindi isini- 
walat sa Bibliya, ipinagwalang-bahala ni Haring Jo- 
sias ang “mga salita ni Neco mula sa bibig ng 
Diyos" at sa Megido ay sinikap niyang paatrasin 


1256 


ang mga hukbong Ehipsiyo, ngunit nasugatan siya 
nang malubha sa pagtatangkang iyon. Dinala siya 
sakay ng isang karong pandigma pabalik sa Jerusa- 
lem at namatay habang nasa daan o pagdating 
doon. Ang kamatayan ni Josias ay nagdulot ng ma- 
tinding pighati sa kaniyang mga sakop. “Ang bu- 
ong Juda at Jerusalem ay nagdalamhati kay Josias. 
At si Jeremias ay nagsimulang manambitan dahil 
kay Josias, at ang lahat ng mga lalaking mang- 
aawit at mga babaing mang-aawit ay patuloy na 
nagsasalita tungkol kay Josias sa kanilang mga pa- 
nambitan hanggang sa ngayon.”--2Cr 35:20-25: 
2Ha 23:29, 30, tingnan ang ASIRYA (Ang pagbagsak 
ng imperyo). 

Bagaman tatlong anak at isang apo ni Josias ang 
namahala bilang hari sa Juda, walang sinuman sa 
kanila ang tumulad sa kaniyang mainam na halim- 
bawa sa pagbaling kay Jehova nang kaniyang buong 
puso, kaluluwa, at lakas. (2Ha 23:24, 25, 31, 32, 36, 
37: 24:8, 9, 18, 19) Ipinahihiwatig din nito na baga- 
man naalis ni Josias ang panlabas na mga kagami- 
tan sa idolatriya, ang bayan sa pangkalahatan ay 
hindi nanumbalik kay Jehova taglay ang sakdal na 
puso. Dahil dito, tiyak na darating ang kapahama- 
kan.--Ihambing ang 2Ha 23:26, 27: Jer 35:1, 13-17, 
44:15-18. 

2. “Anak ni Zefanias” na nanirahan sa Jerusalem 
pagkatapos ng pagkatapon, at malamang na siya rin 
si Hen.---Zac 6:10, 14. 


JOSIBIAS [nangangahulugang “Pinatatahan ni 
Jah”]. Isang Simeonita na ang inapo ay sumama 
sa isang kampanya ng pagpapalawak ng teritoryo. 
— 1Cr 4:24, 35, 38-41. 


JOSIPIAS [Dagdagan (Paramihin) Nawa ni Jah; 
Dinagdagan (Pinarami) ni Jah]. Isang miyembro ng 
sambahayan ni Bani sa panig ng ama na ang anak 
na si Selomit, bilang ulo ng sambahayan sa panig 
ng ama, ay pumaroon sa Jerusalem kasama ni Ezra 
noong 468 B.C.E.--Ezr 8:1, 10. 


JOSUE [pinaikling anyo ng Jehosua, nanganga- 
hulugang “Si Jehova ay Kaligtasan']. 

1. Anak ni Nun, isang Efraimita na naglingkod 
kay Moises at nang maglaon ay inatasan bilang ka- 
niyang kahalili. (Exo 33:11, Deu 34:9, Jos 1:1, 2) Ini- 
lalarawan ng Kasulatan si Josue bilang isang mata- 
pang at walang-takot na lider, isa na nagtiwala sa 
katiyakan ng mga pangako ni Jehova, masunurin sa 
utos ng Diyos, at determinadong maglingkod kay 
Jehova nang may katapatan. Ang kaniyang orihinal 
na pangalan ay Hosea, ngunit tinawag siya ni Moi- 
ses na Josue o Jehosua. (Bil 13:8, 16) Gayunman, 
hindi isinisiwalat ng ulat ng Bibliya kung kailan na- 
kilala si Hosea bilang Josue. 


1257 


Nanguna sa Pakikipaglaban sa mga Amale- 
kita. Noong taong 1513 B.C.E., nang magkampo 
ang mga Israelita sa Repidim di-kalaunan pagkata- 
pos ng makahimalang pagliligtas sa kanila mula sa 
kapangyarihang militar ng Ehipto sa Dagat na Pula, 
ang mga Amalekita ay naglunsad ng isang di-inaa- 
sahang pagsalakay sa kanila. Sa gayon ay inatasan 
ni Moises si Josue bilang kumandante sa pakikipag- 
laban sa mga Amalekita. Sa ilalim ng kaniyang ma- 
husay na pangunguna at sa tulong ng Diyos, nalu- 
pig ng mga Israelita ang kalaban. Pagkatapos nito, 
itinalaga ni Jehova ang lubos na pagkalipol ng mga 
Amalekita, anupat tinagubilinan niya si Moises na 
isulat iyon at iharap kay Josue.--Exo 17:8-16. 

Naging Tagapaglingkod ni Moises. Nang 
maglaon, sa Bundok Sinai, si Josue, bilang tagapag- 
lingkod ni Moises, ay malamang na isa sa 70 mata- 
tandang lalaki na nagkapribilehiyong makita ang 
isang maringal na pangitain ng kaluwalhatian ni 
Jehova. Pagkatapos nito, sinamahan ni Josue si 
Moises sa pag-akyat sa Bundok Sinai ngunit mali- 
wanag na hindi siya pumasok sa ulap, yamang 
si Moises lamang ang inutusang gumawa ng ga- 
yon. (Exo 24:9-18) Silang dalawa ni Moises ay na- 
natili sa Bundok Sinai nang 40 araw at 40 gabi. 
Sa katapusan ng yugtong iyon, habang bumababa 
sa Bundok Sinai kasama ni Moises, napagkamalan 
ni Josue na “ingay ng pagbabaka” ang ingay ng 
pag-awit ng Israel may kaugnayan sa kanilang ido- 
latrosong pagsamba sa guya. Tiyak na nagalit din 
siyang gaya ni Moises nang makita niya ang ginin- 
tuang guya at maaaring tumulong pa nga siya sa 
pagwasak nito.---Exo 32:15-20. 

Dahil sa pagsamba sa guya, sinira ng mga Israe- 
lita ang pormal na tipan na ipinakipagtipan nila sa 
Diyos na Jehova. Maaaring ito ang dahilan kung ba- 
kit inilipat ni Moises ang kaniyang tolda (ang “tolda 
ng kapisanan”) mula sa lugar na pinagkakampuhan 
ng bayan, yamang hindi pa sila napatatawad ni Je- 
hova sa kanilang pagkakasala at sa gayon ay wala 
na siya sa gitna ng Israel. Marahil upang hindi ma- 
kapasok ang mga Israelita sa tolda ng kapisanan ha- 
bang nasa kanilang maruming kalagayan, nanana- 
tili roon si Josue kailanma't bumabalik si Moises 
sa kampo ng mga Israelita.---Exo0 33:7-11: 34:9. 

Nang maglaon pa, nang madama ni Moises na 
napakabigat ng kaniyang pasanin dahil sa pagbu- 
bulung-bulungan ng bayan, iniutos ni Jehova na 
pumili siya ng 70 matatandang lalaki upang maka- 
tulong niya. Pagkatapos, ang matatandang lalaking 
ito ay dapat pumaroon sa tolda ng kapisanan. Ngu- 
nit ang dalawa sa kanila, sina Eldad at Medad, ay 
naiwan sa kampo, anupat tiyak na mayroon silang 
makatuwirang dahilan. Nang kumilos ang espiritu 
ng Diyos sa 68 na nagkakatipon sa harap ng tolda 


JOSUE 


ng kapisanan, sina Eldad at Medad ay nagsimula 
ring gumanap bilang mga propeta sa kampo. Mabi- 
lis na nakarating kay Moises ang balita tungkol dito. 
Si Josue naman, udyok ng paninibugho para sa ka- 
niyang panginoon, ay nagsabi kay Moises na pigilan 
ang mga ito. Yamang maliwanag na tumanggap 
sina Eldad at Medad ng espiritu nang hindi duma- 
raan kay Moises, maaaring nadama ni Josue na na- 
kabawas ito sa awtoridad ng kaniyang panginoon. 
Ngunit itinuwid ni Moises si Josue, na sinasabi: “Nais 
ko nga na ang buong bayan ni Jehova ay maging 
mga propeta, sapagkat kung gayon ay ilalagay ni 
Jehova sa kanila ang kaniyang espiritu.”--Bil 11:10- 
29; ihambing ang Mar 9:38, 39. 

Naniktik sa Lupang Pangako. Ilang panahon 
pagkaraan nito, nagkampo ang mga Israelita sa 
Ilang ng Paran. Mula roon ay nagsugo si Moises ng 
12 lalaki upang tiktikan ang Lupang Pangako, at ang 
isa sa mga ito ay si Josue (Hosea, o Jehosua). Pagka- 
lipas ng 40 araw, tanging sina Josue at Caleb ang 
nag-uwi ng mabuting ulat. Pinanghina ng sampung 
iba pang tiktik ang loob ng bayan, anupat sinabing 
hindi kailanman matatalo ng Israel ang malalakas 
na taong tumatahan sa Canaan. Bilang resulta, nag- 
karoon ng mapaghimagsik na bulung-bulungan sa 
kampo. Nang magkagayon ay hinapak nina Josue at 
Caleb ang kanilang mga kasuutan at, habang sinisi- 
kap nilang pahupain ang takot ng bayan, binabala- 
an nila ang mga ito na huwag maghimagsik. Ngunit 
ang kanilang walang-takot na pananalita na nagpa- 
pabanaag ng lubos na pagtitiwala sa kakayahan ni 
Jehova na tuparin ang kaniyang salita ay nawalan 
ng kabuluhan. Sa katunayan, “ang buong kapulu- 
ngan ay nag-usap na pagpupukulin sila ng mga 
bato.”--Bil 13:2, 3, 8, 16, 25-14:10. 

Dahil sa paghihimagsik ng mga Israelita, sinen- 
tensiyahan sila ni Jehova na magpagala-gala sa 
ilang nang 40 taon hanggang sa mamatay ang lahat 
ng rehistradong lalaki (hindi kabilang ang mga Le- 
vita, na hindi inirehistrong kasama ng iba pang mga 
Israelita para sa tungkuling militar, Bil 1:2, 3, 47) 
mula 20 taong gulang pataas. Sa mga rehistradong 
lalaki, sina Josue at Caleb lamang ang makapapasok 
sa Lupang Pangako, samantalang ang sampung di- 
tapat na tiktik ay mamamatay sa isang salot mula 
kay Jehova.--Bil 14:27-38, ihambing ang Bil 26:65; 
32:11, 12. 

Inatasan Bilang Kahalili ni Moises. Sa pag- 
tatapos ng pagpapagala-gala ng Israel sa ilang, sina 
Moises at Aaron, dahil sa hindi pagpapabanal kay 
Jehova may kaugnayan sa makahimalang paglalaan 
ng tubig sa Kades, ay nawalan din ng pribilehiyong 
makapasok sa Lupang Pangako. (Bil 20:1-13) Dahil 
dito, tinagubilinan ni Jehova si Moises na atasan si 
Josue bilang kaniyang kahalili. Sa harap mismo ng 


JOSUE 


bagong mataas na saserdote, ang anak ni Aaron na 
si Eleazar, at sa harap ng kapulungan ng Israel, ipi- 
natong ni Moises ang kaniyang mga kamay kay Jo- 
sue. Bagaman inatasan si Josue bilang kahalili ni 
Moises, hindi siya magiging gaya nito na nakakilala 
kay Jehova nang “mukhaan.” Hindi isinalin kay Jo- 
sue ang buong dangal ni Moises kundi yaon lamang 
kinakailangan para igalang siya ng bansa. Sa halip 
na magkaroon ng mas tuwirang pakikipagtalastasan 
kay Jehova gaya ni Moises, wika nga ay “mukhaan,” 
si Josue ay dapat sumangguni sa mataas na saser- 
dote, na siya namang pinagkatiwalaan ng Urim at 
Tumim na ginagamit upang alamin ang kalooban 
ng Diyos.—Bil 27:18-23, Deu 1:37, 38; 31:3; 34:9, 10. 

Gaya ng iniutos ng Diyos, binigyan ni Moises si 
Josue ng ilang tagubilin at pampatibay-loob upang 
magampanan nito nang may katapatan ang kani- 
yang atas. (Deu 3:21, 22, 28; 31:7, 8) Sa wakas, nang 
malapit nang mamatay si Moises, siya ay dapat 
nang tumayong kasama ni Josue sa tolda ng kapisa- 
nan. Nang magkagayon ay inatasan ni Jehova si Jo- 
sue, anupat pinagtibay ang naunang pag-aatas na 
ginawa noong ipatong ni Moises dito ang kaniyang 
mga kamay. (Deu 31:14, 15, 23) Pagkatapos nito, si 
Josue ay nagkaroon ng bahagi sa pagsulat at pagtu- 
turo sa mga Israelita ng awit na ibinigay kay Moises 
sa pamamagitan ng pagkasi.---Deu 31:19, 32:44. 

Mga Ginawa Bilang Kahalili ni Moises. 
Pagkamatay ni Moises, si Josue ay naghanda nang 
pumasok sa Lupang Pangako. Nagsugo siya ng mga 
opisyal upang tagubilinan nila ang mga Israelita na 
maghanda nang tawirin ang Jordan pagkaraan ng 
tatlong araw, ipinaalaala niya sa mga Gadita, sa 
mga Rubenita, at sa kalahati ng tribo ni Manases 
ang kanilang obligasyon na tumulong sa pagsakop 
sa lupain: at nagsugo siya ng dalawang lalaki upang 
tiktikan ang Jerico at ang nakapalibot na lupain. 
--Jos 1:1-2:1. 

Nang makabalik ang dalawang tiktik, nilisan ng 
mga Israelita ang Sitim at nagkampo malapit sa 
Jordan. Nang sumunod na araw, makahimalang pi- 
natigil ni Jehova ang tubig ng Jordan, anupat naka- 
tawid ang bansa sa tuyong lupa. Bilang pinakaala- 
ala ng pangyayaring ito, nagbunton si Josue ng 12 
bato sa gitna ng pinakasahig ng ilog at ng 12 bato 
sa Gilgal, ang unang kampamento ng Israel sa K ng 
Jordan. Gumawa rin siya ng mga kutsilyong batong 
pingkian para tuliin ang lahat ng lalaking Israelita 
na ipinanganak sa ilang. Kaya pagkaraan ng mga 
apat na araw, sila ay nasa angkop na kalagayan 
upang magdiwang ng Paskuwa.---Jos 2:23-5:11. 

Nang maglaon, malapit sa Jerico, isang angheli- 
kong prinsipe ang nagpakita kay Josue at nagbigay 
sa kaniya ng tagubilin kung paano bibihagin ang 
lunsod na iyon. Gayon nga ang ginawa ni Josue at, 


1258 


pagkatapos na italaga ang Jerico sa pagkapuksa, bu- 
migkas siya ng isang makahulang sumpa laban sa 
isa na muling magtatayo nito sa hinaharap, na na- 
tupad pagkaraan ng mahigit 500 taon. (Jos 5:13- 
6:26: 1Ha 16:34) Pagkatapos ay kumilos siya laban 
sa lunsod ng Ai. Sa pasimula ay natalo ang hukbong 
Israelita na binubuo ng mga 3,000 lalaki, yamang 
hindi sila tinulungan ni Jehova dahil sa pagsuway ni 
Acan nang kumuha ito ng samsam mula sa Jerico 
para sa kaniyang sarili. Pagkatapos na pagbabatuhin 
ng Israel si Acan at ang kaniyang sambahayan da- 
hil sa pagkakasalang ito, tinambangan ni Josue ang 
Ai at ginawa itong isang tiwangwang na bunton. 
--Jos 7:1-8:29. 

Pagkatapos nito, ang buong kongregasyon ng Is- 
rael, kasama ang mga babae, mga bata, at mga na- 
ninirahang dayuhan, ay pumaroon sa kapaligiran 
ng Bundok Ebal. Doon sa Bundok Ebal, nagtayo si 
Josue ng isang altar ayon sa mga detalyeng binang- 
git sa Kautusan. Habang ang kalahati ng kongrega- 
syon ay nakatayo sa harap ng Bundok Gerizim at 
ang kalahati naman ay nasa harap ng Bundok Ebal, 
binasa ni Josue sa kanila ang “kautusan, ang pagpa- 
pala at ang sumpa.” “Walang isa mang salita sa la- 
hat ng iniutos ni Moises ang hindi binasa ni Josue 
nang malakas. ”---Jos 8:30-35. 

Nang makabalik na sa kanilang kampo sa Gilgal, 
si Josue at ang mga pinuno ng Israel ay dinalaw ng 
mga mensaherong Gibeonita. Palibhasa'y nabatid 
ng mga Gibeonita na si Jehova ang nakikipaglaban 
para sa mga Israelita, nilinlang nila si Josue upang 
makipagtipan ito sa kanila ng isang tipan ng kapa- 
yapaan. Ngunit nang mabunyag ang katotohanan, 
ginawa sila ni Josue na mga alipin. Ang balita hing- 
gil sa ginawa ng mga Gibeonita ay nakarating din 
kay Adoni-zedek na hari ng Jerusalem. Dahil dito, 
siya at ang apat pang haring Canaanita ay naglun- 
sad ng isang pagsalakay laban sa kanila upang pa- 
rusahan sila. Bilang tugon sa paghingi ng mga 
Gibeonita ng saklolo, magdamag na humayo ang 
hukbo ni Josue mula sa Gilgal. Pagkatapos ay naki- 
paglaban si Jehova para sa Israel upang ipagtanggol 
ang mga Gibeonita, na nagpapahiwatig na sang- 
ayon siya sa tipan na pinagtibay sa mga ito. Mas 
marami sa mga hukbo ng kaaway ang nalipol ng 
isang makahimalang bagyo ng graniso kaysa sa na- 
matay sa aktuwal na pagdidigmaan. Nakinig pa nga 
si Jehova sa tinig ni Josue anupat pinahaba niya ang 
mga oras ng liwanag ng araw para sa pagbabaka. 
--Jos 9:3-10:14. 

Sinundan pa ni Josue ang bigay-Diyos na tagum- 
pay na ito sa pamamagitan ng pagbihag sa Makeda, 
Libna, Lakis, Eglon, Hebron, at Debir, sa gayon ay 
iginupo ang kapangyarihan ng mga Canaanita sa ti- 
mugang bahagi ng lupain. Pagkatapos, sa pangu- 
nguna ni Jabin na hari ng Hazor, tinipon ng mga 


1259 


haring Canaanita sa hilaga ang kanilang mga huk- 
bo sa tubig ng Merom upang makipaglaban sa Isra- 
el. Bagaman mayroon silang mga kabayo at mga 
karo, pinatibay-loob ng Diyos si Josue na huwag 
matakot. Muli, pinagtagumpay ni Jehova ang mga 
Israelita. Gaya ng iniutos, pinilay ni Josue ang mga 
kabayo at sinunog ang mga karo ng kaaway. Ang 
Hazor mismo ay sinilaban sa apoy. (Jos 10:16-11:23) 
Sa gayon, sa loob ng mga anim na taon (ihambing 
ang Bil 10:11; 13:2, 6: 14:34-38, Jos 14:6-10), natalo 
ni Josue ang 31 hari at nasupil ang malalaking 
bahagi ng Lupang Pangako.--Jos 12:7-24, MAPA, 
Tomo 1, p. 737. 

Dumating na ngayon ang panahon upang ipama- 
hagi ang lupain sa indibiduwal na mga tribo. Ito ay 
unang ginawa mula sa Gilgal, sa ilalim ng panga- 
ngasiwa ni Josue, ng mataas na saserdoteng si Elea- 
zar, at ng sampung iba pang kinatawan na inata- 
san ng Diyos. (Jos 13:7: 14:1, 2, ©; Bil 34:17-29) 
Pagkatapos na mailagay ang tabernakulo sa Shilo, 
ang paghahati-hati ng lupain sa pamamagitan ng 
palabunutan ay ipinagpatuloy mula roon. (Jos 18: 
1, 8-10) Tinanggap ni Josue bilang mana ang lunsod 
ng Timnat-sera sa bulubunduking pook ng Efraim. 
--Jos 19:49, 50. 

Pangwakas na Payo sa mga Israelita, at Ka- 
matayan. Sa pagtatapos ng kaniyang buhay, tini- 
pon ni Josue ang matatandang lalaki, mga ulo, mga 
hukom, at mga opisyal ng Israel, anupat pinayuhan 
sila na maglingkod kay Jehova nang may katapatan 
at binabalaan sila hinggil sa mga ibubunga ng pag- 
suway. (Jos 23:1-16) Tinawag din niya ang buong 
kongregasyon ng Israel, sinariwa sa kanilang alaala 
ang nakalipas na mga pakikitungo ni Jehova sa ka- 
nilang mga ninuno at sa bansa, at pagkatapos ay na- 
manhik sa kanila na maglingkod kay Jehova. Sinabi 
ni Josue: “At kung masama sa inyong paningin ang 
maglingkod kay Jehova, piliin ninyo ngayon para sa 
inyong sarili kung sino ang paglilingkuran ninyo, 
kung ang mga diyos na pinaglingkuran ng inyong 
mga ninuno sa kabilang ibayo ng Ilog o ang mga 
diyos ng mga Amorita na sa kanilang lupain ay na- 
nanahanan kayo. Ngunit kung para sa akin at sa 
aking sambahayan, maglilingkod kami kay Jehova.” 
(Jos 24:1-15) Pagkatapos nito ay muling pinagtibay 
ng mga Israelita ang kanilang tipan na sundin si Je- 
hova.---Jos 24:16-28. 

Sa edad na 110 taon, si Josue ay namatay at inili- 
bing sa Timnat-sera. Ang kaniyang matatag na pag- 
kamatapat kay Jehova ay nagkaroon ng mabuting 
epekto sa bayan anupat binabanggit ng ulat na “ang 
Israel ay patuloy na naglingkod kay Jehova sa lahat 
ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng 
matatandang lalaki na ang mga araw ay lumawig pa 
pagkaraan ni Josue."—Jos 24:29-31, Huk 2:7-9. 


JOSUE, AKLAT NG 


2. May-ari ng isang bukid sa Bet-semes kung 
saan unang huminto ang sagradong Kaban at na- 
lantad sa paningin pagkatapos na ibalik ito ng mga 
Filisteo.--- 1Sa 6:14, 18. 

3. Pinuno ng Jerusalem noong panahon ni Ha- 
ring Josias. Lumilitaw na ang ilang matataas na 
dako na ginamit sa huwad na pagsamba ay malapit 
sa tirahan ni Josue, ngunit iniutos ni Josias na ibag- 
sak ang mga ito.---2Ha 23:8. 

4. Anak ni Jehozadak, ang unang mataas na sa- 
serdote na naglingkod sa mga Israelita pagkabalik 
nila mula sa pagkatapon sa Babilonya. (Hag 1:1, 12, 
14: 2:2-4: Zac 3:1-9, 6:11) Tinatawag siyang Jesua sa 
mga aklat ng Ezra at Nehemias sa Bibliya.---Ting- 
nan ang JESUA Blg. 4. 


JOSUE, AKLAT NG. Ang aklat na ito ng Bi- 
bliya ay naglalaan ng isang mahalagang kawing 
sa kasaysayan ng mga Israelita yamang ipinakiki- 
ta nito kung paano tinupad ng Diyos ang kani- 
yang mga pangako sa mga patriyarkang sina Abra- 
ham, Isaac, at Jacob. Malamang na sumasaklaw 
ito ng isang yugto na mahigit sa 20 taon (1473- 
mga 1450 B.C.E.), anupat isinalaysay nito ang tung- 
kol sa pananakop sa Canaan, na sinundan ng pama- 
mahagi ng lupain sa mga Israelita, at nagtapos ito 
sa mga diskurso ni Josue na nagpasigla sa kanila na 
maging tapat kay Jehova. 

Yamang ang aklat ay naglalaman ng sinaunang 
pangalan ng mga lunsod (Jos 14:15, 15:15) at ng de- 
talyadong mga tagubilin lakip ang mga ulat kung 
paano isinagawa ang mga iyon, ipinahihiwatig nito 
na ang rekord ay isinulat noong panahong nagaga- 
nap ang mga pangyayari. (Para sa mga halimba- 
wa, tingnan ang Jos 1:11-18, 2:14-22, 3:2-4:24, 6: 
22, 23.) Sa katunayan, tinutukoy ng manunulat ang 
kaniyang sarili bilang kapanahon ni Rahab ng Jeri- 
co at samakatuwid ay isa siyang aktuwal na saksi sa 
mga pangyayari.---6:25. 

Autentisidad. Gayunman, inaakala ng ilan na 
hindi tunay na kasaysayan ang aklat ng Josue. Ito ay 
pangunahin nang dahil ipinapalagay nila na imposi- 
bleng mangyari ang mga himalang binanggit sa ak- 
lat, yamang hindi naman nararanasan ang mga ito 
sa makabagong panahon. Samakatuwid, kinukuwes- 
tiyon nito ang kakayahan ng Diyos na magsagawa 
ng mga himala, kung hindi man pati ang Kaniyang 
pag-iral, at gayundin ang integridad ng manunulat. 
Kung ang manunulat ay nagdagdag ng kathang-isip 
na mga detalye sa kaniyang ulat samantalang nag- 
papakilala bilang aktuwal na saksi sa mga pangya- 
yari, isa itong tahasang pandaraya. Tiyak na hindi 
makatuwirang isipin na isang bulaang saksi ang su- 
mulat ng isang aklat na nagpaparangal sa Diyos bi- 
lang Tagatupad ng kaniyang salita (Jos 21:43-45), 
nagpapasigla sa mga tao na maging tapat sa kaniya 


JOSUE, AKLAT NG 
(23:6-16, 24:14, 15, 19, 20, 23), at hayagang kumiki- 
lala sa mga kabiguan ng Israe1.---7:1-5, 18:3. 

Hindi maitatanggi ninuman na talagang umiral 
ang bansang Israelita at na sinakop nito ang lupaing 
inilalarawan sa aklat ng Josue. Gayundin naman, 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG JOSUE 


1260 


walang makatuwirang saligan upang kuwestiyunin 
ang pagiging totoo ng ulat ng aklat na iyon hinggil 
sa kung paano nakuha ng mga Israelita ang pagma- 
may-ari sa Canaan. Ang autentisidad nito ay hindi 
pinag-alinlanganan ng mga salmista (Aw 44:1-3, 78: 


Ang rekord na naglalahad kung paano ibinigay ni Jehova sa Is- 
rael ang lupain ng Canaan, bilang pagtupad sa kaniyang sum- 
pa sa kanilang mga ninuno 

Mga pangyayari noong unang 20 taon o mahigit pa pagkama- 
tay ni Moises sa pagtatapos ng pagpapagala-gala ng Israel sa 
ilang 


Inihanda ni Josue ang Israel sa pagpasok sa Canaan, 
nagsugo siya ng mga tiktik (1:1-2:24) 
Inatasan ni Jehova si Josue upang manguna sa mga Israe- 
lita sa pagpasok sa lupain 


Nag-utos si Josue na tagubilinan ang Israel na maghan- 
dang tumawid sa Jordan 

Nagsugo siya ng mga tiktik upang magsiyasat sa lupain at 
sa lunsod ng Jerico 

Noong nasa Jerico na ang mga tiktik, itinago sila ni Rahab: 
nangako sila kay Rahab na siya at ang lahat ng nasa 
kaniyang bahay na susunod sa ibinigay na mga tagubilin 
ay pananatilihing buhay kapag winasak na ang Jerico 

Tumawid ang Israel sa natuyong Ilog Jordan (3:1- 

5:12) 

Pinabanal ng bayan ang kanilang sarili bilang paghahanda 
sa pagtawid sa Jordan 


Ang mga saserdoteng nagdadala ng Kaban ang unang tu- 
mapak sa ilog, ang tubig ay makahimalang naipon na pa- 
rang prinsa sa isang malayong dako sa itaas ng ilog, at 
tumawid ang mga Israelita sa tuyong lupa 


Bilang pinakaalaala ng kanilang pagtawid, 12 bato ang ki- 
nuha sa ilog at ibinunton sa Gilgal: 12 bato rin ang 
ibinunton sa dakong tinayuan ng mga saserdote sa pina- 
kasahig ng ilog 

Tinuli ang mga lalaking Israelita na ipinanganak sa ilang: 
ipinagdiwang ang Paskuwa: tumigil ang paglalaan ng 
manna, at ang Israel ay nagsimulang kumain ng bunga 
ng lupain 

Ang pananakop sa Jerico, na sinundan ng pagkatalo 
sa Ai (5:13-8:35) 

Nagpakita kay Josue ang anghelikong prinsipe ng hukbo ni 
Jehova, sinabi ni Jehova kay Josue kung paano makiki- 
pagbaka laban sa Jerico 


Sa loob ng sunud-sunod na anim na araw, humayo ang 
mga Israelita sa palibot ng lunsod nang minsan sa isang 
araw, noong ikapitong araw, pitong ulit silang humayo 
sa palibot nito: sa ikapitong pag-ikot, sumigaw sila nang 
malakas, bumagsak ang mga pader ng Jerico, at itinalaga 
sa pagkapuksa ang lunsod 


Kumuha si Acan para sa kaniyang sarili ng ilan sa bagay 
na nakatalaga sa pagkapuksa 

Dahil sa kasalanang ito, hindi sila tinulungan ni Jehova at 
ang Israel ay natalo sa Ai; ibinunyag ang kasalanan ni 


Acan, at siya at ang kaniyang sambahayan ay pinagba- 
bato 


Nagtagumpay ang ikalawang pagsalakay laban sa Ai dahil 
sa pagpapala ni Jehova 

Nagtayo si Josue ng isang altar sa Bundok Ebal at binasa 
niya sa bayan ang Kautusan 

Nakipagpayapaan ang mga Gibeonita, ngunit ang iba 

ay napuksa (9:1-12:24) 

Nang mabalitaan ng mga tumatahan sa Gibeon ang mga 
tagumpay ng Israel, may-katalinuhan nilang dinaya si Jo- 
sue upang makipagtipan ito sa kanila 

Limang hari ang nagkaisang sumalakay sa mga Gibeonita, 
ngunit sinaklolohan ng Israel ang Gibeon; nagpabagsak si 
Jehova ng malalaking batong graniso at makahimala ni- 
yang pinahaba ang mga oras ng liwanag ng araw, sa ga- 
yo'y lubusang natalo ang mga sumasalakay 

Sa pangunguna ni Josue, binihag ng mga Israelita ang mga 
lunsod sa TK at sa T 

Nagtagumpay sila laban sa isang koalisyon ng mga 
hari sa H 

Hinati-hati ang lupain sa mga tribo ng Israel (13:1- 

22:34) 

Ang Ruben, Gad, at ang kalahati ng tribo ni Manases ay 
binigyan ng teritoryo sa S ng Jordan 


Ibinigay kay Caleb ang Hebron, ang mga tribo ni Juda, ni 
Efraim, at ng isa pang kalahati ng Manases ay inatasan 
ng lupaing mana sa pamamagitan ng palabunutan 


Ang tabernakulo ay itinayo sa Shilo, at doon isinagawa ang 
palabunutan upang maitakda ang mga lupaing mana ng 
iba pang mga tribo 

Ang mga Levita ay binigyan ng 48 lunsod, na ang 13 
ay mga lunsod ng mga saserdote: 6 ang ibinukod bilang 
mga kanlungang lunsod 


Ang mga lalaki ng Ruben, Gad, at ng kalahati ng tribo ni 
Manases ay nagtayo ng isang altar sa tabi ng Jordan, pi- 
naghinalaan ang kanilang motibo ngunit ipinaliwanag nila 
na iyon ay magsisilbing pinakaalaala ng katapatan kay 
Jehova 

Hinimok ni Josue ang Israel na maglingkod kay Je- 
hova nang may katapatan (23:1-24:33) 

Nang siya'y matanda na, pinulong ni Josue ang mga lider 
ng Israel at pinayuhan sila na manatiling tapat kay Je- 
hova 


Sa isang kapulungan sa Sikem, nirepaso niya sa mga Isra- 
elita ang mga pakikitungo ng Diyos at pinatibay-loob niya 
silang matakot kay Jehova at sa Kaniya lamang mag- 
lingkod: ipinahayag nila ang kanilang kapasiyahang gawin 
iyon at muling pinagtibay ang kanilang mga obligasyon 
may kaugnayan sa tipan 

Namatay si Josue 


1261 


54, 55: 105:42-45: 135:10-12: 136:17-22), ni Nehe- 
mias (Ne 9:22-25), ng unang Kristiyanong martir na 
si Esteban (Gaw 7:45), ng alagad na si Santiago (San 
2:25), at ng edukadong apostol na si Pablo (Gaw 
18:19, Heb 4:8, 11:30, 31). At iniuulat ng 1 Hari 16:34 
ang katuparan ng makahulang sumpa ni Josue na 
binigkas mga 500 taon ang kaagahan noong pana- 
hon ng pagkawasak ng Jerico.---Jos 6:26. 

Manunulat. Bagaman kinikilala ng ilang isko- 
lar na ang aklat ay isinulat noong panahon ni Josue 
o malapit dito, tinututulan nila ang tradisyonal na 
pangmalas ng mga Judio na si Josue mismo ang 
sumulat nito. Ang pangunahing dahilan ng kani- 
lang pagtutol ay ang pagkakatala sa aklat ng Josue 
ng ilan sa mga pangyayari na lumilitaw rin sa ak- 
lat ng Mga Hukom, na nagsisimula sa mga salitang, 
“At pagkamatay ni Josue.” (Huk 1:1) Gayunpa- 
man, ang pambungad na pananalitang ito ay hindi 
maituturing na indikasyon kung kailan naganap 
ang lahat ng mga pangyayaring nakaulat sa Mga 
Hukom. Ang aklat ay hindi nakaayos sa eksak- 
tong kronolohikal na pagkakasunud-sunod, sapag- 
kat may binabanggit ito na isang pangyayaring 
maliwanag na naganap bago mamatay si Josue. 
(Huk 2:6-9) Samakatuwid, ang ilang bagay, gaya 
ng pagbihag ni Caleb sa Hebron (Jos 15:13, 14: Huk 
1:9, 10), ni Otniel sa Debir (Jos 15:15-19: Huk 1:11- 
15), at ng mga Danita sa Lesem, o Lais (Dan) (Jos 
19:47, 48: Huk 18:27-29), ay posible ring naganap 
bago mamatay si Josue. Maging ang pagtitindig ng 
mga Danita ng isang idolatrosong imahen sa Lais 
ay maaaring nangyari noong panahon ni Josue. 
(Huk 18:30, 31) Sa kaniyang pangwakas na payo, 
sinabi ni Josue sa mga Israelita: “Alisin ninyo ang 
mga diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninu- 
no sa kabilang ibayo ng Ilog at sa Ehipto, at pag- 
lingkuran ninyo si Jehova.” (Jos 24:14) Kung hindi 
umiiral noon ang idolatriya, walang gaanong kahu- 
lugan ang pananalitang ito. 

Kung gayon, makatuwirang sabihin na si Josue 
ang sumulat ng aklat, maliban sa pangwakas na 
bahagi na nag-uulat ng kaniyang kamatayan. Kung 
paanong itinala ni Moises ang mga pangyayari no- 
ong siya'y nabubuhay, angkop lamang na gayun- 
din ang gawin ni Josue. Ang aklat mismo ay nag- 
uulat: “Pagkatapos ay isinulat ni Josue ang mga 
salitang ito sa aklat ng kautusan ng Diyos.”---Jos 
24:26. 

Walang Pagkakasalungatan. [Inaakala ng ilan 
na may pagkakasalungatan sa aklat sapagkat pina- 
lilitaw nito na lubusang nasupil ni Josue ang lupain 
samantalang iniuulat din nito na hindi pa nakukuha 
ang malaking bahagi niyaon. (Ihambing ang Jos 11: 
16, 17, 23: 13:1.) Ngunit madaling malulutas ang 
waring mga di-pagkakatugmang iyon kung isasai- 


JOTAM 


sip na may dalawang magkaibang aspekto ang ka- 
nilang pananakop. Una, binuwag ng pakikipagdig- 
ma ng buong bansa sa ilalim ng pangunguna ni 
Josue ang kapangyarihan ng mga Canaanita. Pagka- 
tapos nito, kinailangan ang pagkilos ng mga in- 
dibiduwal at mga tribo upang lubusang makuha 
ang pagmamay-ari sa lupain. (17:14-18, 18:3) Ma- 
lamang na habang nakikipagdigma ang Israel sa 
ibang lugar, ang mga Canaanita ay muling nama- 
yan sa mga lunsod na gaya ng Debir at Hebron anu- 
pat kinailangang bawiin ang mga ito sa pamamagi- 
tan ng pagsisikap ng partikular na mga indibiduwal 
o mga tribo.---Ihambing ang Jos 11:21-23 sa Jos 14: 
6, 12; 15:13-17. 


JOTAM [Si Jehova ay Sakdal: o, Gawing Ganap 
Nawa ni Jehova]. 

1. Isang inapo ni Juda na tinukoy bilang isang 
'“anak' ni Jahdai.---1Cr 2:47. 

2. Bunsong anak ni Hukom Gideon (Jerubaal) na 
naninirahan sa Opra. (Huk 8:35: 9:5) Pagkamatay ni 
Gideon, pinatay ni Abimelec, na anak nito sa isang 
aliping babae, ang lahat ng iba pang anak ni Gideon, 
na mga kapatid sa ama ni Abimelec, samakatuwid 
nga, lahat maliban kay Jotam, na nagkubli. Pagka- 
tapos nito, nang gawing hari ng mga may-ari ng lu- 
pain ng Sikem sa kanila si Abimelec, tumayo si 
Jotam sa taluktok ng Bundok Gerizim at, sa pama- 
magitan ng isang ilustrasyon may kinalaman sa 
mga punungkahoy, bumigkas siya ng isang maka- 
hulang sumpa sa mga may-ari ng lupain ng Sikem 
at kay Abimelec. Pagkatapos ay tumakas si Jotam at 
nanirahan sa Beer.---Huk 9:6-21, 57. 

3. Anak ng Judeanong si Haring Uzias (Azarias) 
kay Jerusa(h) na anak ni Zadok. (2Ha 15:32, 33; 1Cr 
3:12, 2Cr 27:1, Mat 1:9) Matapos kapitan si Uzias ng 
ketong noong magalit ito sa mga saserdote dahil si- 
naway nila siya sa labag na pagpasok niya sa tem- 
plo at pagtatangkang maghandog ng insenso, sini- 
mulan ni Jotam na asikasuhin ang mga tungkulin 
ng hari bilang kahalili ng kaniyang ama. Ngunit lu- 
militaw na sinimulan lamang ng 25-taong-gulang 
na si Jotam ang kaniyang 16-na-tadng pamamaha- 
la (777-762 B.C.E.) nang mamatay si Uzias.---2Ha 
15:5, 7, 32; 2Cr 26:18-21, 23; 27:8. 

Sina Isaias, Oseas, at Mikas ay naglingkod bilang 
mga propeta noong panahon ni Jotam. (Isa 1:1, Os 
1:1, Mik 1:1) Bagaman ang kaniyang mga sakop ay 
nagsagawa ng di-wastong pagsamba sa matataas 
na dako, personal na ginawa ni Jotam ang tama sa 
paningin ni Jehova.---2Ha 15:35, 2Cr 27:2, 6. 

Maraming gawaing pagtatayo ang isinagawa no- 
ong panahon ng paghahari ni Jotam. Itinayo niya 
ang mataas na pintuang-daan ng templo, gumawa 
ng maraming pagtatayo sa pader ng Opel, at nagta- 
yo rin ng mga lunsod sa bulubunduking pook ng 


JOTBA 


Juda at gayundin ng mga nakukutaang dako at mga 
tore sa mga kakahuyan.---2Cr 27:3-7. 

Ngunit hindi nagtamasa si Jotam ng mapayapang 
paghahari. Nakipagdigma siya sa mga Ammonita at 
nang dakong huli ay nagtagumpay siya laban sa mga 
ito. Bilang resulta, sa loob ng tatlong taon ay nagba- 
yad ang mga ito ng taunang tributo na 100 talentong 
pilak ($660,600) at 10,000 takal na kor (2,200 kl; 
62,500 bushel) kapuwa ng trigo at ng sebada. (2Cr 
27:5) Sa panahon ng paghahari ni Jotam, ang lupain 
ng Juda ay nagsimula ring dumanas ng mga panggi- 
gipit ng militar mula sa Siryanong si Haring Rezin at 
sa Israelitang si Haring Peka.---2Ha 15:37. 

Sa kaniyang kamatayan, inilibing si Jotam sa 
Lunsod ni David, at ang kaniyang anak na si Ahaz, 
na mga apat na taong gulang na noong maging hari 
si Jotam, ang lumuklok sa trono ng Juda.---2Cr 
27:7-28:1. 

Yamang namahala lamang si Jotam ng 16 na 
taon, ang pagtukoy ng 2 Hari 15:30 sa “ikadalawam- 
pung taon ni Jotam” ay maliwanag na nanganga- 
hulugang ang ika-20 taon pagkaraan niyang ma- 
ging hari, samakatuwid nga, ang ikaapat na taon ni 
Ahaz. Maaaring ipinasiya ng manunulat ng ulat ng 
Mga Hari na huwag munang ipakilala ang kahalili ni 
Jotam na si Ahaz dahil kailangan pang maglaan ng 
mga detalye tungkol sa paghahari ni Jotam. 


Singsing na panlagda na may pangalang Jotam 


JOTBA [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “mapabuti, maging kasiya-siya, gumawa ng 
mabuti”]. Bayan ni Haruz, na lolo ng Judeanong si 
Haring Amon sa panig ng ina. (2Ha 21:19) Kadala- 
sang ipinapalagay na ang Jotba ay ang makaba- 
gong Khirbet Jefat (Horvat Yodefat), na mga 15 km 
(9 na mi) sa H ng Nazaret. 


JOTBATA [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “mapabuti, maging kasiya-siya, gu- 
mawa ng mabuti']. Isang kampamento ng mga Is- 
raelita sa ilang. Ang lugar na ito ay natutubigang 


1262 


mainam. (Bil 33:33, 34: Deu 10:7) Hindi matukoy 
kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Gayunman, 
iminumungkahi na posibleng ito ay ang 'Ain Tabah 
('En Yotvata), na nasa isang mababang latian na 
mga 40 km (25 mi) sa H ng Ezion-geber. 


JOZABAD [pinaikling anyo ng Jehozabad, ma- 
lamang na nangangahulugang “Si Jehova ay Nagka- 
loob”]. 

1. Isang mandirigma na sumama kay David sa 
Ziklag; isang Gederatita.--1Cr 12:1-4. 

2, 3. Dalawang tao na may ganitong pangalan 
ang kabilang sa mga pangulo ng Manases na lumi- 
pat sa panig ni David noong ito ay nasa Ziklag at na- 
ging mga pinuno sa hukbo nito.--1Cr 12:20, 21. 

4. Isang komisyonado na inatasan ni Haring He- 
zekias upang tumulong sa pag-aasikaso sa mga ika- 
pu, mga abuloy, at mga banal na bagay na dinala 
ng bayan, walang alinlangan na isang Levita.---2Cr 
31:12, B3. 

5. Isang Levitang pinuno na nag-abuloy ng ma- 
raming tupa at baka para sa pagdiriwang ng daki- 
lang Paskuwa na isinaayos ni Haring Josias.---2Cr 
35:1, 9, 18. 

6. Isa sa mga Levita na nabuhay pagkaraan ng 
pagkatapon na sa kaniyang kamay tinimbang ni 
Ezra at ng pangkat nito ang lahat ng mahahalagang 
bagay na dinala nila mula sa Babilonya patungong 
Jerusalem noong 468 B.C.E. (Ezr 8:33, 34) Tingnan 
ang Blg. 8, 9, at 10. 

7. Isang anak o inapo ni Pasur, at isa sa mga sa- 
serdote na nagpaalis sa kanilang mga asawang ban- 
yaga at mga anak.---Ezr 10:22, 44. 

8. Isa sa mga Levita na matagumpay na napati- 
bay-loob ni Ezra na magpaalis sa kanilang mga asa- 
wang banyaga. (Ezr 10:10, 11, 23, 44) Posibleng siya 
rin ang Blg. 6, 9, at 10. 

9. Isa sa mga Levita na kasamahan nina Ezra at 
Nehemias na bumasa at nagpaliwanag ng Kautusan 
sa bayan. (Ne 8:7-9) Posibleng siya rin ang Blg. 6, 8, 
at 10. 

10. Isang Levita na “namamahala sa gawaing 
panlabas” ng muling-itinayong templo. (Ne 11:15, 
16) Posibleng siya rin ang Blg. 6, 8, at 9. 


JOZACAR [Inalaala ni Jehova]. Isang lingkod ni 
Haring Jehoas ng Juda. Pinatay niya at ng kaniyang 
kasamahang si Jehozabad ang kanilang tagapama- 
hala bilang pagganti sa kamatayan ni Zacarias at 
marahil ng iba pang mga anak ng mataas na saser- 
doteng si Jehoiada. Gayunman, ipinaghiganti na- 
man ng anak at kahalili ni Jehoas na si Amazias ang 
kamatayan ng kaniyang ama sa pamamagitan ng 
pagpapabagsak kay Jozacar at sa kasabuwat nito. Si 
Jozacar ay anak ni Simeat, isang babaing Ammoni- 


1263 


ta. Tinatawag din siyang Zabad.--2Ha 12:20, 21, 
2Cr 24:20-22, 25-27: 25:1, 3. 


JOZADAK. 


JUAN [Katumbas sa Tagalog ng Jehohanan, na- 
ngangahulugang “Si Jehova ay Nagpakita ng Li- 
ngap; Si Jehova ay Nagmagandang-loob']. 

1. Si Juan na Tagapagbautismo, anak nina Zaca- 
rias at Elisabet, ang tagapagpauna ni Jesus. Ang 
mga magulang ni Juan ay kapuwa mula sa makasa- 
serdoteng sambahayan ni Aaron. Si Zacarias ay 
isang saserdote mula sa pangkat ni Abias.--Luc 1: 
5, 6. 

Makahimalang Kapanganakan. Noong ta- 
Ong 3 B.C.E., noong takdang panahon ng pagliling- 
kod ng pangkat ni Abias, si Zacarias ang naka- 
tokang gumanap sa pambihirang pribilehiyo na 
maghandog ng insenso sa santuwaryo. Habang na- 
katayo siya sa harap ng altar ng insenso, ang ang- 
hel na si Gabriel ay nagpakita at ipinatalastas na 
magkakaroon siya ng isang anak na lalaki, na tata- 
waging Juan. Ang anak na ito ay magiging Naza- 
reo sa buong buhay nito, gaya ni Samson. Magi- 
ging dakila ito sa harap ni Jehova, anupat mauuna 
sa Kaniya “upang ihanda para kay Jehova ang 
isang nakahandang bayan.” Ang kapanganakan ni 
Juan ay mangyayari sa pamamagitan ng himala 
ng Diyos, yamang sina Zacarias at Elisabet ay ma- 
tatanda na.--Luc 1:7-17. 

Noong ikaanim na buwan ng pagdadalang- 
tao ni Elisabet, dinalaw siya ng kamag-anak ni- 
yang si Maria, na noon ay nagdadalang-tao sa 
pamamagitan ng banal na espiritu. Nang marinig 
niya ang pagbati ng kaniyang kamag-anak, ang di- 
pa-naisisilang na anak ni Elisabet ay lumukso sa 
kaniyang bahay-bata, at puspos ng banal na espi- 
ritu, kinilala ni Elisabet na ang batang ipanganga- 
nak ni Maria ay magiging kaniyang “Panginoon.” 
—lLuc 1:26, 36, 39-45. 

Nang isilang ang anak ni Elisabet, nais ng mga 
kapitbahay at mga kamag-anak na tawagin ito ayon 
sa pangalan ng ama nito, ngunit sinabi ni Elisabet: 
“Hindi nga! kundi siya ay tatawaging Juan.” Pagka- 
tapos ay tinanong ang ama nito kung ano ang nais 
niyang itawag sa bata. Gaya ng sinabi ng anghel, 
hindi nakapagsalita si Zacarias mula noong magpa- 
talastas si Gabriel sa kaniya, kaya isinulat niya sa 
isang sulatan: “Juan ang pangalan nito.” Nang mag- 
kagayon ay nabuksan ang bibig ni Zacarias anupat 
nagsimula siyang magsalita. Dahil dito ay nakilala 
ng lahat na ang kamay ni Jehova ay sumasabata. 
—lLuc 1:18-20, 57-66. 

Pasimula ng Kaniyang Ministeryo. Ginu- 
gol ni Juan ang unang mga taon ng kaniyang bu- 
hay sa maburol na lupain ng Judea, kung saan na- 


Tingnan ang JEHOZADAK, JOZADAK. 


JUAN 


ninirahan ang kaniyang mga magulang. Siya ay 
“patuloy na lumaki at lumakas sa espiritu, at nana- 
tili siya sa mga disyerto hanggang sa araw na ha- 
yagan siyang magpapakita sa Israel.” (Luc 1:39, 
80) Ayon kay Lucas, sinimulan ni Juan ang kani- 
yang ministeryo noong ika-15 taon ng paghahari 
ni Tiberio Cesar. Mga 30 taong gulang na noon si 
Juan. Bagaman walang ulat na nagsagawa si Juan 
ng makasaserdoteng paglilingkod sa templo, ito 
ang edad ng pagpasok ng mga saserdote sa ganap 
na panunungkulan. (Bil 4:2, 3) Namatay si Augus- 
to noong Agosto 17, 14 C.E., at si Tiberio ay hini- 
rang ng Senadong Romano bilang emperador no- 
ong Setyembre 15: kaya ang kaniyang ika-15 taon 
ay sasaklaw mula sa huling bahagi ng 28 C.E. 
hanggang Agosto o Setyembre ng 29 C.E. Yamang 
iniharap ni Jesus ang kaniyang sarili (sa edad na 
mga 30 taong gulang din) upang magpabautismo 
noong taglagas, si Juan, na mas matanda nang 
anim na taon, ay malamang na nagsimula ng ka- 
niyang ministeryo noong tagsibol ng 29 C.E.--Luc 
3:1-3, 23. 

Sinimulan ni Juan ang kaniyang pangangaral sa 
Ilang ng Judea, na sinasabi: “Magsisi kayo, sapagkat 
ang kaharian ng langit ay malapit na.” (Mat 3:1, 2) 
Nakasuot siya ng pananamit na balahibo ng kamel- 
yo at ng pamigkis na katad sa kaniyang mga bala- 
kang, katulad ng damit ng propetang si Elias. Ang 
pagkain ni Juan ay mga kulisap na balang at pulot- 
pukyutang ligaw. (2Ha 1:8, Mat 3:4, Mar 1:6) Isa 
siyang guro at sa gayon ay tinatawag na “Rabbi” ng 
kaniyang mga alagad.---Ju 3:26. 

Layunin ng Kaniyang Gawain. Si Juan ay na- 
ngaral ng bautismo ukol sa kapatawaran ng mga ka- 
salanan para sa mga nagsisisi, anupat nagbautismo 
lamang sa mga Judio at mga proselita sa relihiyon 
ng mga Judio. (Mar 1:1-5, Gaw 13:24) Ang pagsusu- 
go kay Juan ay pagpapamalas ng Diyos ng maibi- 
ging-kabaitan sa mga Judio. Sila ay may pakikipag- 
tipan kay Jehova ngunit nagkakasala laban sa tipang 
Kautusan. Itinawag-pansin sa kanila ni Juan na sini- 
ra nila ang tipan, at hinimok niyang magsisi ang 
mga tapat-puso. Ang kanilang bautismo sa tubig ay 
sagisag ng pagsisising ito. Sa gayon ay naihanda sila 
na makilala ang Mesiyas. (Gaw 19:4) Ang lahat ng 
uri ng tao ay pumaroon kay Juan upang magpabau- 
tismo, kabilang na ang mga patutot at mga ma- 
niningil ng buwis. (Mat 21:32) Pumaroon din sa 
bautismo ang mga Pariseo at mga Saduceo, na pi- 
nagtuunan ni Juan ng nakapapasong mensahe ng 
pagtuligsa at pinagsalitaan niya tungkol sa nalalapit 
na paghatol. Hindi niya sila pinaligtas, anupat tina- 
wag silang “supling ng mga ulupong” at binanggit 
na walang kabuluhan ang kanilang pananalig sa 
pagiging mga inapo ni Abraham sa laman.---Mat 
3:7-12. 


JUAN 


Itinuro ni Juan sa mga pumaparoon sa kaniya na 
dapat silang magbahagi ng mga bagay-bagay at 
huwag silang mangingikil, na dapat silang masiya- 
han sa mga paglalaan sa kanila at huwag nilang li- 
galigin ang sinuman. (Luc 3:10-14) Itinuro din niya 
sa kaniyang mga bautisadong tagasunod kung pa- 
ano mananalangin sa Diyos. (Luc 11:1) Noong pa- 
nahong iyon “ang mga tao ay naghihintay at ang 
lahat ay nangangatuwiran sa kanilang mga puso 
tungkol kay Juan: “Siya kaya ang Kristo? " Itinang- 
gi ito ni Juan at ipinahayag na ang Isa na kasunod 
niya ay magiging lalong higit na dakila. (Luc 3:15- 
17) Nang ang mga saserdote at mga Levita ay pu- 
maroon sa kaniya sa Betania sa kabila ng Jordan, 
itinanong nila kung siya ba si Elias o kung siya 
“Ang Propeta,” at ipinahayag niya na hindi siya. 
--Ju 1:19-28. 

Hindi nagsagawa ng mga himala si Juan, gaya ng 
ginawa ni Elias (Ju 10:40-42), gayunma'y dumating 
siya taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias. 
Nagsagawa siya ng isang makapangyarihang gawa 
sa ‘pagpapanumbalik ng mga puso ng mga ama sa 
mga anak at ng mga masuwayin tungo sa praktikal 
na karunungan ng mga matuwid.” Natupad niya ang 
layunin na pinagsuguan sa kaniya, “upang ihanda 
para kay Jehova ang isang nakahandang bayan.” Sa 
katunayan, “marami sa mga anak ni Israel ang ipi- 
nanumbalik niya kay Jehova na kanilang Diyos.” (Luc 
1:16, 17) Naging tagapagpauna siya ng kinatawan ni 
Jehova, si Jesu-Kristo. 

Ipinakilala ni Juan “ang Kordero ng Diyos.” 
Noong taglagas ng 29 C.E., pumaroon si Jesus kay 
Juan upang magpabautismo. Sa pasimula ay tumu- 
tol si Juan, palibhasa'y alam na makasalanan siya at 
matuwid si Jesus. Ngunit nagpumilit si Jesus. Bago 
nito ay pinangakuan ng Diyos si Juan ng isang tan- 
da upang makilala niya ang Anak ng Diyos. (Mat 
3:13, Mar 1:9, Luc 3:21, Ju 1:33) Nang mabautismu- 
han si Jesus, natupad ang tanda: Nakita ni Juan ang 
espiritu ng Diyos na bumababa kay Jesus at nari- 
nig niya ang mismong tinig ng Diyos na nagsa- 
bing si Jesus ay Kaniyang Anak. Maliwanag na wa- 
lang ibang naroroon nang bautismuhan si Jesus. 
--Mat 3:16, 17: Mar 1:9-11, Ju 1:32-34, 5:31, 37. 

Sa loob ng mga 40 araw pagkaraan ng kaniyang 
bautismo, si Jesus ay nasa ilang. Pagbalik Niya, ipi- 
nakilala ni Juan sa kaniyang mga alagad si Jesus bi- 
lang “ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasala- 
nan ng sanlibutan.” (Ju 1:29) Nang sumunod na 
araw, si Andres at ang isa pang alagad, malamang 
na si Juan na anak ni Zebedeo, ay ipinakilala sa 
Anak ng Diyos. (Ju 1:35-40) Sa gayon, bilang isang 
tapat na “bantay-pinto” sa kulungan ng tupa ng Is- 
rael, sinimulan ni Juan na Tagapagbautismo na ibi- 
gay ang kaniyang mga alagad sa “mabuting pastol.” 
—Ju 10:1-3, 11. 


1264 


Samantalang nagbabautismo ang mga alagad ni 
Jesus sa lupaing Judeano, nagbabautismo rin si 
Juan sa Enon malapit sa Salim. (Ju 3:22-24) Nang 
maiulat kay Juan na nagkakaroon ng maraming 
alagad si Jesus, hindi nanibugho si Juan kundi tu- 
mugon: “Ang kagalakan kong ito ay nalubos na. 
Ang isang iyon ay kailangang patuloy na dumami, 
ngunit ako ay kailangang patuloy na kumaunti.” 
--Ju 3:26-30. 

Huling mga Araw ng Kaniyang Ministeryo. 
Nagkatotoo ang pananalitang ito ni Juan. Pagkaraan 
ng aktibong ministeryo sa loob ng isang taon o ma- 
higit pa, puwersahang inalis si Juan mula sa lara- 
ngan. Ibinilanggo siya ni Herodes Antipas dahil 
sinaway ni Juan si Antipas sa mapangalunyang 
pag-aasawa nito kay Herodias, na inagaw ni Antipas 
sa kaniyang kapatid na si Felipe. Si Antipas, isang 
naturingang proselitang Judio na nasa ilalim ng Ka- 
utusan, ay takot kay Juan, palibhasa'y alam na isa 
itong taong matuwid.---Mar 6:17-20, Luc 3:19, 20. 

Habang nasa bilangguan na lumilitaw na nasa Ti- 
berias, nabalitaan ni Juan na nagsasagawa si Jesus 
ng makapangyarihang mga gawa, kasama na ang 
pagbuhay-muli sa anak ng isang balo sa Nain. Palib- 
hasa'y nais niyang tiyakin ito sa kaniya ni Jesus 
mismo, isinugo niya ang dalawa sa kaniyang mga 
alagad upang itanong kay Jesus: “Ikaw ba ang Isa na 
Darating, o may iba pa ba kaming aasahan?” Hindi 
sumagot si Jesus nang tuwiran, sa halip, sa harap 
ng mga alagad ni Juan ay nagpagaling siya ng ma- 
raming tao, at nagpalayas pa nga ng mga demonyo. 
Pagkatapos ay sinabi niya sa mga alagad na iyon na 
iulat na ang mga bulag, mga bingi, at mga pilay ay 
pinagagaling at na ang mabuting balita ay ipina- 
ngangaral. Sa gayon, hindi sa pamamagitan ng mga 
salita lamang, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng 
mga gawa ni Jesus, si Juan ay naaliw at nabigyang- 
katiyakan na talagang si Jesus ang Mesiyas (Kristo). 
(Mat 11:2-6, Luc 7:18-23) Nang makaalis na ang 
mga mensahero ni Juan, isiniwalat ni Jesus sa mga 
pulutong na si Juan ay higit pa kaysa sa isang pro- 
peta, na si Juan, sa katunayan, ang tinutukoy sa isi- 
nulat ng propetang si Malakias. Ikinapit din niya kay 
Juan ang hula sa Isaias 40:3, gaya ng ginawa noon 
ng ama ni Juan na si Zacarias.--Mal 3:1, Mat 11:7- 
10, Luc 1:67, 76; 7:24-27. 

Ipinaliwanag din ni Jesu-Kristo sa kaniyang mga 
alagad na ang pagdating ni Juan ay isang katupa- 
ran ng hula sa Malakias 4:5, 6, na isusugo ng Diyos 
si Elias na propeta bago dumating ang dakila at ka- 
kila-kilabot na araw ni Jehova. Ngunit bagaman da- 
kila si Juan (“Sa gitna niyaong mga ipinanganak ng 
mga babae ay walang sinumang ibinangon na mas 
dakila kaysa kay Juan Bautista”), hindi siya magi- 
ging isa sa uring “kasintahang babae” na makakasa- 


1265 


ma ni Kristo sa kaniyang makalangit na pamama- 
hala sa Kaharian (Apo 21:9-11, 22:3-5), sapagkat, 
sabi ni Jesus, “ang isa na nakabababa sa kaharian 
ng langit ay mas dakila kaysa sa kaniya.” (Mat 
11:11-15, 17:10-13, Luc 7:28-30) Sa di-tuwirang pa- 
raan ay ipinagtanggol din ni Jesus si Juan laban sa 
paratang na si Juan ay may demonyo.--Mat 11:16- 
19, Luc 7:31-35. 

Ilang panahon pagkaraan nito, binigyang-daan ni 
Herodias ang kaniyang galit kay Juan. Noong ipi- 
nagdiriwang ang kaarawan ni Herodes, lubhang na- 
lugod si Herodes sa pagsasayaw ng anak na babae 
ni Herodias kung kaya sumumpa siya na ibibigay 
niya sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa sulsol 
ng ina nito, hiningi ng dalaga ang ulo ni Juan. Da- 
hil sa kaniyang sumpa at dahil sa mga naroroon, ipi- 
nagkaloob ni Herodes ang kahilingan nito. Pinugu- 
tan ng ulo si Juan sa bilangguan at ang kaniyang ulo 
na nasa bandehado ay ibinigay sa dalaga, na nagda- 
la naman niyaon sa kaniyang ina. Nang maglaon ay 
dumating ang mga alagad ni Juan at inalis ang 
bangkay ni Juan at inilibing siya, pagkatapos ay ini- 
ulat ang bagay na iyon kay Jesus.--Mat 14:1-12, 
Mar 6:21-29. 

Pagkamatay ni Juan, narinig ni Herodes ang 
tungkol sa ministeryo ni Jesus ng pangangaral, pag- 
papagaling, at pagpapalayas ng mga demonyo. Na- 
takot siya, anupat nangamba na baka si Jesus ay ta- 
lagang si Juan na ibinangon mula sa mga patay. 
Mula noon ay gustung-gusto niyang makita si Je- 
sus, hindi upang pakinggan ang pangangaral nito, 
kundi upang matiyak kung tama ang iniisip niya. 
--Mat 14:1, 2, Mar 6:14-16, Luc 9:7-9. 

Nagwakas ang Bautismo ni Juan. Nagpatu- 
loy ang bautismo ni Juan hanggang noong araw ng 
Pentecostes, 33 C.E., nang ibuhos ang banal na es- 
piritu. Mula noon, ipinangaral ang bautismo “sa pa- 
ngalan ng Ama at ng Anak at ng banal na espiritu.” 
(Mat 28:19, Gaw 2:21, 38) Yaong mga binautismu- 
han ng bautismo ni Juan pagkatapos nito ay kinai- 
langang muling bautismuhan sa pangalan ng Pangi- 
noong Jesus upang tumanggap ng banal na espiritu. 
--Gaw 19:1-7. 

2. Ama ng apostol na si Simon Pedro. Sa Juan 
1:42 at 21:15-17 ay tinatawag siyang Juan, ayon sa 
Sinaitic Manuscript at sa mga bersiyong “Matan- 
dang Latin.” Sa ilang manuskrito at bersiyon ay ti- 
natawag siyang Jona. Tinawag siya ni Jesus na Jo- 
nas sa Mateo 16:17. 

3. Ang apostol na si Juan, na anak ni Zebedeo 
at, sa wari, ni Salome (ihambing ang Mat 27:55, 
56; Mar 15:40) at kapatid ng apostol na si Santia- 
go--malamang na nakababata kay Santiago, dahil 
malimit na nauuna si Santiago kapag pareho silang 
binabanggit. (Mat 10:2, Mar 1:19, 29: 3:17: 10:35, 41, 


JUAN 


Luc 6:14: 8:51, 9:28, Gaw 1:13) Napangasawa ni Ze- 
bedeo si Salome na mula sa sambahayan ni David, 
posibleng likas na kapatid ni Maria na ina ni Jesus. 

Kinalakhan. Waring maykaya sa buhay ang 
pamilya ni Juan. Ang kanilang hanapbuhay na pa- 
ngingisda ay malaki-laki rin anupat mayroon silang 
mga kasosyo at mga taong upahan. (Mar 1:19, 20; 
Luc 5:9, 10) Kabilang ang asawa ni Zebedeo na si Sa- 
lome sa mga babaing sumama at naglingkod kay Je- 
sus noong ito ay nasa Galilea (ihambing ang Mat 27: 
55, 56: Mar 15:40, 41), at isa siya sa mga nagdala ng 
mga espesya upang ihanda ang katawan ni Jesus 
para sa libing. (Mar 16:1) Maliwanag na may sari- 
ling bahay si Juan.--Ju 19:26, 27. 

Sina Zebedeo at Salome ay tapat na mga Hebreo, 
at ipinakikita ng katibayan na pinalaki nila si Juan 
sa turo ng Kasulatan. Karaniwan nang kinikilala na 
siya ang alagad ni Juan na Tagapagbautismo na ka- 
sama ni Andres nang sabihin sa kanila ni Juan: 
“Tingnan ninyo, ang Kordero ng Diyos!" Ipinakikita 
ng mabilis niyang pagtanggap kay Jesus bilang ang 
Kristo na mayroon siyang kaalaman sa Hebreong 
Kasulatan. (Ju 1:35, 36, 40-42) Bagaman hindi kai- 
lanman binanggit na si Zebedeo ay naging alagad ni 
Juan na Tagapagbautismo o ni Kristo, waring hindi 
naman niya hinadlangan ang pagsama kay Jesus ng 
kaniyang dalawang anak bilang buong-panahong 
mga mangangaral. 

Nang dalhin sina Juan at Pedro sa harap ng mga 
tagapamahalang Judio, itinuring sila na mga “wa- 
lang pinag-aralan at pangkaraniwan.” Ngunit hin- 
di ito nangangahulugan na hindi sila nakapag-aral 
o na hindi sila makabasa at makasulat, kundi na- 
ngangahulugan lamang ito na hindi sila tumanggap 
ng pagsasanay sa mga paaralang rabiniko. Sa halip, 
binanggit na “nakilala nila tungkol sa mga ito na 
dati silang kasama ni Jesus.”---Gaw 4: 13. 

Naging Alagad ni Kristo. Matapos ipakila- 
la kay Jesus bilang ang Kristo noong taglagas ng 
29 C.E., tiyak na sinundan ni Juan si Jesus sa Gali- 
lea at nasaksihan ang Kaniyang unang himala sa 
Cana. (Ju 2:1-11) Maaaring sinamahan niya si Jesus 
mula sa Galilea patungong Jerusalem, at muli nang 
dumaan ito sa Samaria pabalik sa Galilea, sapag- 
kat ipinakikita ng kaniyang napakalinaw na ulat na 
isang aktuwal na saksi sa mga pangyayari ang nag- 
lalahad nito. Ngunit hindi binabanggit sa ulat na 
kasama siya noon ni Jesus. (Ju 2-5) Gayunpaman, 
hindi kaagad iniwan ni Juan ang kaniyang hanapbu- 
hay na pangingisda. Nang sumunod na taon, habang 
naglalakad si Jesus sa tabi ng Dagat ng Galilea, sina 
Santiago at Juan ay nasa bangka kasama ng kani- 
lang amang si Zebedeo at nagkukumpuni ng kani- 
lang mga lambat. Tinawag niya sila upang maging 
buong-panahong “mga mangingisda ng mga tao,” at 


JUAN 


sinasabi sa atin ng ulat ni Lucas: “Kaya ibinalik nila 
sa lupa ang mga bangka, at iniwan ang lahat ng ba- 
gay at sumunod sa kaniya.” (Mat 4:18-22, Luc 5:10, 
11, Mar 1:19, 20) Nang maglaon ay pinili sila upang 
maging mga apostol ng Panginoong Jesu-Kristo. 
--Mat 10:2-4. 

Si Juan ang isa sa tatlong pinakamatatalik na ka- 
samahan ni Jesus. Isinama sina Pedro, Santiago, at 
Juan sa bundok kung saan naganap ang pagbaba- 
gong-anyo. (Mat 17:1, 2, Mar 9:2; Luc 9:28, 29) Sila 
lamang ang mga apostol na pinahintulutang puma- 
sok sa bahay ni Jairo kasama ni Jesus. (Mar 5:37, 
Luc 8:51) Sila lamang ang nagkapribilehiyong mai- 
sama ni Jesus sa mas dakong loob ng hardin ng Get- 
semani noong gabing ipagkanulo ito, bagaman hin- 
di nila natatanto noon ang buong kahulugan ng 
pangyayaring iyon, anupat tatlong beses silang na- 
katulog at ginising ni Jesus. (Mat 26:37, 40-45: Mar 
14:33, 37-41) Katabi ni Jesus si Juan noong huling 
Paskuwa nito at noong pasinayaan ang Hapunan ng 
Panginoon. (Ju 13:23) Nang mamamatay na si Je- 
sus, si Juan ang alagad na tumanggap ng natata- 
nging karangalan na pagkatiwalaan ng pangangala- 
ga sa ina ni Jesus.---Ju 21:7, 20, 19:26, 27. 

Pagkilala kay Juan sa Kaniyang Ebanghelyo. 
Sa Ebanghelyo ni Juan, hindi niya kailanman tinu- 
koy ang kaniyang sarili sa pangalan niyang Juan. 
Tinutukoy siya bilang isa sa mga anak ni Zebedeo 
o ang alagad na minamahal ni Jesus. Kapag tinutu- 
koy niya si Juan na Tagapagbautismo, “Juan” la- 
mang ang itinatawag niya sa Tagapagbautismo, di- 
gaya ng ibang mga manunulat ng Ebanghelyo. Mas 
natural na gawin ito ng isang kapangalan, yamang 
walang magkakamali kung sino ang tinutukoy niya. 
Ang iba ay kailangang gumamit ng huling panga- 
lan o titulo o iba pang mga terminong naglalarawan 
upang makilala kung sino ang tinutukoy nila, gaya 
ng ginawa mismo ni Juan nang tukuyin niya ang isa 
sa mga Maria.--Ju 11:1, 2; 19:25; 20:1. 

Kung isasaalang-alang ang isinulat ni Juan ayon 
sa ganitong pangmalas, maliwanag na siya mismo 
ang kasamahan ni Andres na hindi binanggit ang 
pangalan kung kanino ipinakilala ni Juan na Taga- 
pagbautismo si Jesu-Kristo. (Ju 1:35-40) Pagkatapos 
ng pagkabuhay-muli ni Jesus, nilampasan ni Juan si 
Pedro nang tumakbo sila patungo sa libingan upang 
siyasatin ang ulat na bumangon na si Jesus. (Ju 
20:2-8) Nagkapribilehiyo siya na makita ang binu- 
hay-muling si Jesus noong gabi ring iyon (Ju 20:19, 
Luc 24:36) at muli nang sumunod na linggo. (Ju 
20:26) Isa siya sa pito na bumalik sa pangingisda 
kung kanino nagpakita si Jesus. (Ju 21:1-14) Naroon 
din si Juan sa bundok sa Galilea pagkaraang buma- 
ngon si Jesus mula sa mga patay, at narinig niya 
mismo ang utos na: “Gumawa ng mga alagad sa 
mga tao ng lahat ng mga bansa.”---Mat 28:16-20. 


1266 


Kasaysayan ni Juan Nang Dakong Huli. Pag- 
kaakyat ni Jesus sa langit, si Juan ay nasa Jerusalem 
sa pagtitipon ng mga 120 alagad noong mapili si Ma- 
tias sa pamamagitan ng palabunutan at ibilang na 
kasama ng 11 apostol. (Gaw 1:12-26) Naroon siya 
nang ibuhos ang espiritu noong araw ng Pentecostes 
at nakita niya ang 3,000 na naparagdag sa kongre- 
gasyon nang araw na iyon. (Gaw 2:1-13, 41) Kasama 
si Pedro, sinabi niya sa harap ng mga tagapamaha- 
lang Judio ang simulaing sinusunod ng kongrega- 
syon ng bayan ng Diyos: “Kung matuwid sa paningin 
ng Diyos na makinig sa inyo sa halip na sa Diyos, 
kayo ang humatol. Ngunit kung para sa amin, hindi 
namin magagawang tumigil sa pagsasalita tungkol 
sa mga bagay na aming nakita at narinig.” (Gaw 4: 
19, 20) Muli, kasama siya ng ibang mga apostol sa 
pagsasabi sa Sanedrin: “Dapat naming sundin ang 
Diyos bilang tagapamahala sa halip na mga tao.” 
--Gaw 5:27-32. 

Pagkamatay ni Esteban sa mga kamay ng nag- 
ngangalit na mga Judio, isang malaking pag-uusig 
ang bumangon laban sa kongregasyon sa Jerusa- 
lem, at ang mga alagad ay nangalat. Ngunit si Juan, 
kasama ng iba pang mga apostol, ay nanatili sa Je- 
rusalem. Nang maraming tao sa Samaria ang tu- 
manggap sa salita ng Diyos dahil sa pangangaral ni 
Felipe na ebanghelisador, isinugo ng lupong tagapa- 
mahala sina Pedro at Juan upang tulungan ang mga 
bagong alagad na iyon na makatanggap ng banal na 
espiritu. (Gaw 8:1-5, 14-17) Sinabi ni Pablo nang 
maglaon na si Juan ay isa sa mga nasa Jerusalem 
na “waring mga haligi” ng kongregasyon. Bilang 
isang miyembro ng lupong tagapamahala, ibinigay 
ni Juan kina Pablo at Bernabe ang “kanang kamay 
ng pakikipagsamahan” nang isugo ang mga ito sa 
kanilang misyon na mangaral sa mga bansa (mga 
Gentil). (Gal 2:9) Noong mga 49 C.E., naroon si Juan 
sa komperensiya ng lupong tagapamahala tungkol 
sa usapin ng pagtutuli para sa mga Gentil na na- 
kumberte.--Gaw 15:5, 6, 28, 29. 

Noong narito pa sa lupa si Jesu-Kristo, ipinahiwa- 
tig niya na si Juan ang huling mamamatay sa lahat 
ng mga apostol. (Ju 21:20-22) At si Juan ay tala- 
gang tapat na naglingkod kay Jehova nang mga 
70 taon. Sa pagtatapos ng kaniyang buhay, itinapon 
siya sa isla ng Patmos “dahil sa pagsasalita tungkol 
sa Diyos at sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus.” (Apo 
1:9) Pinatutunayan nito na masigasig pa rin siya sa 
pangangaral ng mabuting balita, kahit noong napa- 
katanda na niya (noong mga 96 C.E.). 

Samantalang nasa Patmos, ipinagkaloob kay Juan 
ang kamangha-manghang pangitain ng Apocalip- 
sis, na buong-ingat niyang itinala. (Apo 1:1, 2) Ka- 
raniwan nang pinaniniwalaan na ipinatapon siya ni 
Emperador Domitian at pinalaya ng kahalili ni Do- 
mitian, si Emperador Nerva (96-98 C.E.). Ayon sa 


1267 


tradisyon, pumaroon siya sa Efeso, kung saan niya 
isinulat ang kaniyang Ebanghelyo at ang kaniyang 
tatlong liham na pinamagatang Una, Ikalawa, at 
Ikatlo ni Juan, noong mga 98 C.E. Ayon sa tradi- 
syon, pinaniniwalaang namatay siya sa Efeso noong 
mga 100 C.E. noong panahon ng paghahari ni Em- 
perador Trajan. 

Personalidad. Karaniwan nang ipinapalagay ng 
mga iskolar na si Juan ay isang taong di-aktibo, ma- 
syadong madamdamin, at palasuri sa sarili. Gaya 
ng sinabi ng isang komentarista: “Si Juan, taglay 
ang mapagdili-dili, marangal, at mahusay na pag- 
iisip, ay nabuhay na parang anghel.” (Commentary 
on the Holy Scriptures ni Lange, isinalin at inedit ni 
P. Schaff, 1976, Tomo 9, p. 6) Ganito ang pagtaya 
nila sa personalidad ni Juan dahil napakaraming si- 
nabi ni Juan tungkol sa pag-ibig, at dahil hindi siya 
gaanong naging prominente sa Mga Gawa ng mga 
Apostol gaya nina Pedro at Pablo. Sinasabi rin nila 
na waring hinahayaan niya na si Pedro ang mangu- 
na sa pagsasalita kapag magkasama sila. 

Totoo na kapag magkasama sina Pedro at Juan, si 
Pedro ang laging nangunguna bilang tagapagsalita. 
Ngunit hindi sinasabi ng mga ulat na si Juan ay 
nanatiling tahimik. Sa halip, kapag nasa harap sila 
ng mga tagapamahala at matatandang lalaki, ka- 
puwa nagsalita nang walang takot sina Pedro at 
Juan. (Gaw 4:13, 19) Gayundin, si Juan ay nagsali- 
ta nang may tapang, gaya rin ng ginawa ng iba 
pang mga apostol sa harap ng Sanedrin, bagaman 
espesipikong binabanggit ang pangalan ni Pedro. 
(Gaw 5:29) At kung tungkol sa pagiging aktibo at 
masigla, hindi ba't naunahan niya si Pedro noong 
tumakbo sila patungo sa libingan ni Jesus?--Ju 
20:2-8. 

Noong pasimula ng kanilang ministeryo bilang 
mga apostol, binigyan ni Jesus ng huling pangalang 
Boanerges (nangangahulugang “Mga Anak ng Ku- 
log”) si Juan at ang kapatid nitong si Santiago. (Mar 
3:17) Ang titulong ito ay tiyak na hindi nagpapahi- 
watig ng anumang lambot ng damdamin o kawalan 
ng sigla kundi, sa halip, ng isang dinamikong perso- 
nalidad. Nang ang isang nayong Samaritano ay tu- 
mangging tanggapin si Jesus, gusto na ng “Mga 
Anak ng Kulog" na ito na magpababa ng apoy mula 
sa langit upang lipulin ang mga naninirahan doon. 
Bago pa nito, sinikap ni Juan na pigilan ang isang la- 
laki upang hindi ito magpalayas ng mga demonyo 
sa pangalan ni Jesus. Sa dalawang pangyayaring ito, 
nagbigay si Jesus ng saway at pagtutuwid.---Luc 
9:49-56. 

Sa mga pagkakataong iyon, ang magkapatid ay 
nagpakita ng maling pagkaunawa at ng matinding 
kawalan ng pagkatimbang, pag-ibig, at awa na nali- 
nang naman nila nang dakong huli. Ngunit sa dala- 


JUAN 


wang pagkakataong iyon, ang magkapatid ay kina- 
kitaan ng espiritu ng pagkamatapat at ng matatag 
at masiglang personalidad anupat nang maituon ito 
sa tamang direksiyon, nakatulong ito upang sila ay 
maging malalakas, masisigla at tapat na mga saksi. 
Si Santiago ay namatay bilang martir sa mga ka- 
may ni Herodes Agripa I (Gaw 12:1, 2), at si Juan 
naman ay nagbata bilang isang haligi “sa kapigha- 
tian at sa kaharian at sa pagbabata na kasama ni Je- 
sus” bilang ang huling nabubuhay na apostol.---Apo 
1:9. 

Nang hilingin nina Santiago at Juan sa pamama- 
gitan ng kanilang ina na paupuin sila sa tabi ni 
Kristo sa Kaharian nito, nagpamalas sila ng ambi- 
syosong espiritu na naging dahilan upang magalit 
ang ibang mga apostol. Ngunit naglaan ito kay Je- 
sus ng isang pagkakataon upang maipaliwanag na 
ang dakila sa kanila ay yaong naglilingkod sa iba. 
Pagkatapos ay itinawag-pansin niya na maging 
Siya ay dumating upang maglingkod at ibigay ang 
kaniyang buhay bilang pantubos para sa marami. 
(Mat 20:20-28, Mar 10:35-45) Bagaman makasari- 
li ang hangarin nila, isinisiwalat ng insidente ang 
kanilang pananampalataya sa pagiging tunay ng 
Kaharian. 

Tiyak na kung ang personalidad ni Juan ay gaya 
ng inilalarawan ng mga komentarista sa relihiyon 
--mahina, di-praktikal, walang sigla, mahilig mag- 
sarili---malamang na hindi siya gagamitin ni Jesu- 
Kristo sa pagsulat ng nakapagpapasigla at mapu- 
wersang aklat ng Apocalipsis, kung saan si Kristo 
ay paulit-ulit na nagpatibay-loob sa mga Kristiya- 
no na daigin ang sanlibutan, nagsabi tungkol sa 
mabuting balita na ipangangaral sa buong daigdig, 
at nagpahayag ng tulad-kulog na mga kahatulan 
ng Diyos. 

Totoo na mas maraming sinabi si Juan tungkol 
sa pag-ibig kaysa sa iba pang mga manunulat ng 
Ebanghelyo. Hindi ito katibayan ng anumang lam- 
bot ng damdamin. Sa kabaligtaran pa nga, ang pag- 
ibig ay isang katangiang humihiling ng katatagan. 
Ang buong Kautusan at ang mga Propeta ay naka- 
salig sa pag-ibig. (Mat 22:36-40) “Ang pag-ibig ay 
hindi kailanman nabibigo.” (1Co 13:8) Ang pag-ibig 
ay “isang sakdal na bigkis ng pagkakaisa.” (Col 3:14) 
Ang pag-ibig, ang uri na inirerekomenda ni Juan, 
ay nanghahawakan sa simulain at may kakayahang 
maglapat ng mahigpit na pagsaway, pagtutuwid, at 
disiplina, at magpakita rin ng kabaitan at awa. 

Saanman siya banggitin sa tatlong sinoptikong 
ulat ng Ebanghelyo, at maging sa lahat ng ka- 
niya mismong mga isinulat, laging ipinakikita ni 
Juan ang gayunding masidhing pag-ibig at pagka- 
matapat kay Jesu-Kristo at sa Kaniyang Amang 
si Jehova. Makikita ang kaniyang pagkamatapat at 


JUAN, ANG MGA LIHAM NI 


pagkapoot sa masama sa pagbanggit niya sa masa- 
samang motibo o katangian sa mga ikinikilos ng iba. 
Siya lamang ang nagsabi sa atin na si Hudas ang tu- 
mutol nang gamitin ni Maria ang mamahaling ung- 
guento upang ipahid sa mga paa ni Jesus at na ang 
dahilan ng pagrereklamo ni Hudas ay sapagkat ito 
ang may hawak ng kahon ng salapi at isa itong 
magnanakaw. (Ju 12:4-6) Binanggit niya na puma- 
roon si Nicodemo kay Jesus ‘sa kadiliman ng gabi." 
(Ju 3:2) Itinawag-pansin niya ang malubhang ka- 
pintasan ni Jose ng Arimatea, na ito ay “isang ala- 
gad ni Jesus ngunit palihim dahil sa takot niya sa 
mga Judio.” (Ju 19:38) Hindi matanggap ni Juan 
na may nag-aangking isang alagad ng kaniyang Pa- 
nginoon ngunit ikinahihiya naman ito. 

Napakalaki na ng isinulong ni Juan sa paglinang 
ng mga bunga ng espiritu nang isulat niya ang ka- 
niyang Ebanghelyo at mga liham kaysa noong isa 
siyang kabataan na bago pa lamang nakikisama kay 
Jesus. Talagang hindi na niya ipinakikita ang uga- 
ling nahalata noong humiling siya ng pantanging 
upuan sa Kaharian. At sa kaniyang mga isinulat ay 
makasusumpong tayo ng kapahayagan ng kaniyang 
pagkamaygulang at mabuting payo upang tulungan 
tayong matularan ang kaniyang tapat, matatag at 
aktibong landasin. 

4. Si Juan Marcos. Isa sa mga alagad ni Jesus at 
manunulat ng Mabuting Balita Ayon kay Marcos. 
Madalas siyang tawaging Marcos na Ebanghelista. 
Ang Marcos ay huling pangalan niya. Ang tahanan 
ng kaniyang inang si Maria sa Jerusalem ay naging 
isang dakong tipunan ng mga alagad. (Gaw 12:12) 
Sinamahan niya sina Pablo at Bernabe sa unang 
paglalakbay ni Pablo bilang misyonero (Gaw 12:25, 
13:5), ngunit iniwan niya sila sa Perga sa Pamfilia at 
bumalik sa Jerusalem. (Gaw 13:13) Dahil dito, tu- 
manggi si Pablo na isama si Marcos sa sumunod ni- 
yang paglalakbay, kaya nagpunta si Bernabe sa 
ibang direksiyon at isinama si Marcos. (Gaw 15:36- 
41) Ngunit nang dakong huli, maliwanag na pinatu- 
nayan ni Marcos na isa siyang maaasahan at masi- 
kap na manggagawa, sapagkat sumulat si Pablo kay 
Timoteo mula sa Roma, kung saan siya nakabilang- 
go: “Kunin mo si Marcos at isama mo siya, sapag- 
kat kapaki-pakinabang siya sa akin sa paglilingkod.” 
--2Ti 4:11, tingnan ang MARCOS. 

5. Isang tagapamahalang Judio (posibleng ka- 
mag-anak ng punong saserdoteng si Anas) na ka- 
sama nina Anas at Caifas sa pagpapaaresto sa 
mga apostol na sina Pedro at Juan at pagpapada- 
la sa mga ito sa harap nila. Bagaman may patotoo 
sila ng himala ni Pedro nang pagalingin nito ang 
isang lalaking pilay, inutusan nila sina Pedro at Juan 
na tumigil sa pangangaral at pagkatapos ay pinag- 
bantaan pa ang mga ito. Ngunit dahil wala silang 
saligan upang gumawa ng anumang aksiyon laban 


1268 


sa mga apostol at palibhasa'y natatakot sila sa mga 
tao, pinalaya nila ang mga ito.---Gaw 3:1-8, 4:5-22. 


JUAN, ANG MGA LIHAM NI. Kabilang 
ang mga liham na ito sa mga bahagi ng kinasihang 
Kasulatan na huling isinulat. Bagaman hindi lumili- 
taw sa mga liham na ito ang pangalan ng apostol na 
si Juan, sa pangkalahatan ay sumasang-ayon ang 
mga iskolar sa tradisyonal na pangmalas na iisa ang 
manunulat ng Mabuting Balita Ayon kay Juan at ng 
tatlong liham na pinamagatang Una, Ikalawa, at 
Ikatlo ni Juan. Maraming pagkakahawig sa pagitan 
ng mga ito at ng ikaapat na Ebanghelyo. 

Ang autentisidad ng mga liham na ito ay lubusan 
nang napagtibay. Pinatutunayan ng panloob na ka- 
tibayan na ang mga ito ay kasuwato ng iba pang ba- 
hagi ng Kasulatan. Gayundin, pinatototohanan ng 
maraming sinaunang manunulat ang pagiging tu- 
nay ng mga ito. Si Polycarp ay waring sumipi mula 
sa 1 Juan 4:3, si Papias naman, ayon kay Eusebius, 
ay nagpatotoo hinggil sa unang liham, gaya ng gi- 
nawa nina Tertullian at Cyprian, at iyon ay mata- 
tagpuan sa Syriac na Peshitta. Si Clemente ng Ale- 
jandria ay waring nagpahiwatig na may kabatiran 
siya sa dalawa pang liham, lumilitaw na sumipi si 
Irenaeus mula sa 2 Juan 10, 11; si Dionisio ng Ale- 
jandria, ayon kay Eusebius, ay bumanggit tungkol 
sa mga iyon. Pinatototohanan din ng huling na- 
banggit na mga manunulat ang autentisidad ng 
Unang Juan. 

Malamang na isinulat ni Juan ang mga liham 
mula sa Efeso noong mga 98 C.E., malapit sa pana- 
hon ng pagsulat niya ng kaniyang ulat ng Ebanghel- 
yo. Waring ipinahihiwatig ng inuulit-ulit na panana- 
litang “mumunting mga anak” o “mga anak” na 
isinulat ang mga ito sa kaniyang katandaan. 

Unang Juan. Ang liham na ito ay isinulat sa is- 
tilong sanaysay, yamang wala itong pagbati ni kon- 
klusyon. Sa ikalawang kabanata, kinakausap ni Juan 
ang mga ama, mga anak, at mga kabataang lalaki, 
anupat nagpapahiwatig na hindi ito personal na li- 
ham sa isang indibiduwal. Malamang na ito'y para 
sa isang kongregasyon o mga kongregasyon at, sa 
katunayan, kumakapit ito sa buong samahan niya- 
ong mga kaisa ni Kristo.--1Ju 2:13, 14. 

Si Juan ang huling nabubuhay na apostol. Mahi- 
git 30 taon na ang nakalilipas mula nang isulat ang 
huli sa iba pang mga liham ng Kristiyanong Grie- 
gong Kasulatan. Malapit nang mawala sa eksena 
ang lahat ng mga apostol. Maraming taon na ang 
nakalilipas bago ang panahong iyon, sinulatan ni 
Pablo si Timoteo na malapit na silang magkahiwa- 
lay. (2Ti 4:6) Hinimok niya si Timoteo na patuloy na 
manghawakan sa parisan ng nakapagpapalusog na 
mga salita at na ipagkatiwala sa mga taong tapat 


1269 


JUAN, ANG MGA LIHAM NI 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG UNANG JUAN 


Isang mapuwersang sanaysay na nilayong ingatan ang mga 
Kristiyano laban sa mga impluwensiya ng mga apostata 

Isinulat ng apostol na si Juan noong mga 98 C.E., pagkatapos 
ng Apocalipsis at di-katagalan bago siya mamatay 


Mag-ingat sa mga kabulaanang ikinakalat tungkol 
kay Jesus 

Ang pagdating ni Jesus sa laman ay pinatutunayan ng ba- 

gay na siya'y narinig, nakita, at nahawakan (1:1-4) 

Ang sinumang nagkakaila na si Jesus ang Kristo ay sinu- 
ngaling, isang antikristo, alam ng mga pinahirang ma- 
nanampalataya ang katotohanan at hindi nila kailangang 
makinig sa naiibang turo (2:18-29) 

Hindi mula sa Diyos ang anumang kinasihang kapahayagan 
na nagkakailang si Jesu-Kristo ay dumating sa laman: 
maraming bulaang propeta ang humayo na (4:1-6) 


Ang sinumang nagkakaila na si Jesus ang Anak ng Diyos 
ay tumatanggi sa sariling patotoo ng Ama tungkol sa ka- 
niyang Anak (5:5-12) 
Ang mga Kristiyano ay hindi namumuhay sa kasa- 
lanan 
Kung iiwasan natin ang kadiliman at lalakad tayo sa liwa- 
nag, lilinisin tayo ng dugo ni Jesus mula sa kasalanan 
(1:5-7) 
Kung tayo ay magkasala, dapat nating ipagtapat ang ating 
kamalian, at lilinisin tayo salig sa hain ni Jesus (1:8-2:2) 


Hindi namimihasa sa kasalanan ang mga Kristiyano: ang 
mga namimihasa sa kasalanan ay nagmumula sa Diyablo: 
hinahanap ng mga anak ng Diyos ang katuwiran at itina- 
takwil nila ang kasalanan (3:1-12; 5:18, 19) 


Hinihimok ang mga Kristiyano na ipanalangin ang kanilang 
kapatid kung mahulog ito sa kasalanan--hangga't hindi 
iyon kasalanan na “ikamamatay” (5:16, 17) 

lingatan tayo ng pag-ibig sa Diyos at sa mga kapuwa 

Kristiyano 

Siya na umiibig sa kaniyang kapatid ay lumalakad sa liwa- 
nag at hindi matitisod (2:9-11) 

Upang ang Kristiyano ay magkaroon ng pag-ibig sa Ama, 
dapat niyang gawin ang Kaniyang kalooban at iwasang 
ibigin ang sanlibutan at ang mga pang-akit nito (2:15-17) 

Ipinakikita ng tunay na pag-ibig sa mga kapatid na ang 
isa ay nakatawid na mula sa kamatayan tungo sa bu- 
hay, kung hindi tayo nagpapakita ng pag-ibig sa ating 
mga kapatid sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila ka- 
pag sila'y nangangailangan, wala sa atin ang pag-ibig sa 
Diyos (3:13-24) 

Dapat mag-ibigan sa isa't isa ang mga Kristiyano sapagkat 
ang Diyos ay pag-ibig: iniibig natin Siya sapagkat siya 
ang unang umibig sa atin, kung inaangkin ng isang Kris- 
tiyano na iniibig niya ang Diyos ngunit napopoot siya sa 
kaniyang kapatid, siya ay sinungaling (4:7-5:2) 


ang mga bagay na narinig niya kay Pablo, upang 
ang mga taong ito naman ay makapagturo sa iba. 
--2Ti 1:13; 2:2. 

Nagbabala ang apostol na si Pedro tungkol sa 
mga bulaang guro na babangon mula sa loob ng 
kongregasyon at magpapasok ng mapanirang mga 
sekta. (2Pe 2:1-3) Karagdagan pa, sinabi ni Pablo 
sa mga tagapangasiwa ng kongregasyon sa Efeso 
(kung saan isinulat ang mga liham ni Juan nang 
maglaon) na may “mapaniil na mga lobo” na papa- 
sok at hindi makikitungo nang magiliw sa kawan. 
(Gaw 20:29, 30) Inihula niya ang malaking aposta- 
sya kalakip na ang “taong tampalasan.” (2Te 2:3-12) 
Kaya naman, noong 98 C.E., ang kalagayan ay gaya 
ng sinabi ni Juan: “Mga anak, ito ang huling oras, at, 
gaya ng inyong narinig na ang antikristo ay dara- 
ting, maging sa ngayon ay lumitaw na ang mara- 
ming antikristo, na dahil sa bagay na ito ay natata- 
mo natin ang kaalaman na ito ang huling oras.” (1Ju 
2:18) Dahil dito, ang liham ay lubhang napapanahon 
at napakahalaga upang mapatibay ang tapat na mga 
Kristiyano bilang balwarte laban sa apostasya. 

Layunin. Gayunman, hindi sumulat si Juan 
upang basta pasinungalingan lamang ang mga bu- 
laang turo. Sa halip, ang pangunahing layunin niya 
ay ang patibayin ang pananampalataya ng unang 
mga Kristiyano sa mga katotohanang tinanggap 


nila, madalas, ipinakikita niya ang kaibahan ng mga 
katotohanang ito sa mga bulaang turo. Posibleng 
ang Unang Juan ay ipinadala bilang isang liham na 
ililibot sa lahat ng nakapaligid na kongregasyon. 
Ang pangmalas na ito ay sinusuportahan ng mali- 
mit na paggamit ng manunulat sa anyong pangma- 
ramihan ng Griegong panghalip na isinaling “inyo, 
ninyo, at kayo.” 

Ang kaniyang argumento ay maayos at mapu- 
wersa, gaya ng ipakikita ng sumusunod na pagsu- 
suri sa liham. Ang liham ay lubhang nakaaantig ng 
damdamin, at maliwanag na sumulat si Juan udyok 
ng kaniyang malaking pag-ibig sa katotohanan at 
ng pagkamuhi niya sa kamalian---sa kaniyang pag- 
ibig sa liwanag at pagkapoot sa kadiliman. 

Tatlong pangunahing tema. Tatlong tema, 
partikular na, ang malawakang tinalakay ni Juan sa 
kaniyang unang liham: ang antikristo, kasalanan, at 
pag-ibig. 

May kinalaman sa antikristo, napakalinaw ng ka- 
niyang pananalita. Sinabi niya: “Ang mga bagay na 
ito ay isinusulat ko sa inyo tungkol doon sa mga 
nagsisikap na magligaw sa inyo.” (1Ju 2:26) Ikina- 
kaila ng mga taong ito na si Jesu-Kristo ang Anak 
ng Diyos na dumating sa laman. Ipinaliwanag niya 
na ang mga ito ay dating kasama ng kongregasyon 
ngunit lumabas sila upang maipakita na “hindi 


JUAN, ANG MGA LIHAM NI 


natin sila kauri.” (2:19) Ang mga ito ay hindi ang 
uring matapat at maibigin na “may pananampala- 
taya upang maingatang buhay ang kaluluwa” kun- 
di ang uri na “umuurong sa ikapupuksa.”---Heb 
10:39. 

Tungkol naman sa kasalanan, ang ilan sa tampok 
na mga puntong binanggit ay: (1) Tayong lahat ay 
nagkakasala, at ang mga nagsasabing hindi sila 
nagkakasala ay hindi nagtataglay ng katotohanan at 
ginagawa nilang sinungaling ang Diyos (1Ju 1:8- 
10): (2) tayong lahat ay dapat magpunyagi laban sa 
kasalanan (2:1): (3) naglaan ang Diyos ng pampalu- 
bag-loob na hain para sa mga kasalanan sa pama- 
magitan ni Jesu-Kristo, na ating katulong sa Ama 
(2:1: 4:10), (4) ang mga tunay na Kristiyano ay hin- 
di namimihasa sa kasalanan---hindi sila nagpapatu- 
loy sa paggawa ng kasalanan, bagaman maaaring 
makagawa sila ng pagkakasala paminsan-minsan 
(2:1: 3:4-10, 5:18): (5) may dalawang uri ng kasala- 
nan, ang uri na maaaring patawarin at ang uri na 
kusang-loob at sinasadya anupat wala nang kapata- 
waran (5:16, 17). 

Hinggil sa pag-ibig, mas tuwiran ang isinulat ni 
Juan. Ipinahayag niya: (1) Ang Diyos ay pag-ibig 
(1Ju 4:8, 16): (2) ipinakita ng Diyos ang kaniyang 
pag-ibig nang ipahintulot niyang mamatay ang ka- 
niyang Anak bilang pampalubag-loob na hain para 
sa ating mga kasalanan, gayundin, nang gumawa 
siya ng probisyon sa pamamagitan ni Kristo upang 
ang kaniyang mga pinahiran ay maging mga anak 
ng Diyos (3:1: 4:10): (3) dahil sa pag-ibig ng Diyos at 
ni Kristo, may pananagutan tayong magpakita ng 
pag-ibig sa ating mga kapatid (3:16, 4:11): (4) ang 
pag-ibig sa Diyos ay nangangahulugan ng pagtupad 
sa kaniyang mga utos (5:2, 3): (5) itinataboy ng sak- 
dal na pag-ibig ang takot, anupat inaalis ang anu- 
mang pumipigil ng kalayaan sa pagsasalita sa Diyos 
(4:17, 18): (6) ang pag-ibig sa mga kapatid ay hindi 
lamang sa salita kundi sa gawa, anupat ibinibigay sa 
kanila ang mga bagay na taglay natin kung sila'y 
nangangailangan (3:17, 18): (7) ang sinumang napo- 
poot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao (3:15); 
at (8) hindi dapat ibigin ng mga Kristiyano ang san- 
libutan at ang mga bagay na naroroon (2:15). 

Ikalawang Juan. Ang ikalawang liham ni Juan 
ay nagsisimula sa mga salitang: “Ang matandang 
lalaki sa piniling ginang at sa kaniyang mga anak." 
(2Ju 1) Sa gayon ay ipinahiwatig ni Juan sa matak- 
tikang paraan na siya ang manunulat. Talaga na- 
mang siya'y “matandang lalaki,” yamang noong pa- 
nahong iyon ay mga 90 o 100 taong gulang na siya. 
Siya ay matanda rin sa diwa ng Kristiyanong pagka- 
maygulang at naging isang “haligi” ng kongrega- 
syon.--Gal 2:9. 

Ipinapalagay ng ilan na ang liham na ito sa “pini- 
ling ginang" ay ipinatutungkol sa isa sa mga kongre- 


1270 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG 
IKALAWANG JUAN 


Isang liham na ipinatungkol sa “piniling ginang”--marahil ay 
isang indibiduwal o posibleng isang kongregasyon 


Isinulat ng apostol na si Juan noong mga 98 C.E. 


Patuloy na lumakad sa katotohanan (tal 1-6) 

Iniibig ni Juan at ng lahat ng iba pa na nakakakilala sa 
katotohanan ang “piniling ginang” at ang mga anak 
nito na lumalakad sa katotohanan 

Pinatibay-loob niya ito na patuloy na linangin ang pag- 
ibig 

Ang pag-ibig ay nangangahulugan ng 'paglakad ayon sa 
kaniyang mga utos’ 

Magbantay laban sa mga manlilinlang (tal 7-13) 


Ikinakaila ng mga manlilinlang na si Jesu-Kristo ay du- 
mating sa laman 

Dapat iwasan ng mga mananampalataya ang sinumang 
hindi nananatili sa turo ni Kristo, hindi nila dapat 
tanggapin sa kanilang mga tahanan ang gayong tao ni 
magsabi man sa kaniya ng isang pagbati, kung gaga- 
win nila iyon, magiging mga kabahagi sila sa kaniyang 
balakyot na mga gawa 


gasyong Kristiyano at na ang mga anak ay espiritu- 
wal na mga anak, anupat ang mga anak ng “kapatid 
na babae” (2Ju 13) ay mga miyembro ng isa pang 
kongregasyon. Sa kabilang dako, naniniwala ang ilan 
na ipinatungkol ito sa isang indibiduwal, na marahil 
ay nagngangalang Kyria (Griego para sa “ginang”). 

Ang marami sa mga puntong iniharap ni Juan sa 
kaniyang ikalawang liham ay buod ng mga impor- 
masyon mula sa kaniyang unang liham. Binanggit 
niya ang katotohanang nananatili sa mga talagang 
nakakakilala nito at ang di-sana-nararapat na kaba- 
itan at kapayapaan mula sa Diyos. Nagsasaya siya 
sapagkat ang ilan ay patuloy na “lumalakad sa kato- 
tohanan.” Nagpapakita sila ng pag-ibig sa isa't isa at 
tinutupad nila ang mga utos ng Diyos. Gayunman, 
may mga manlilinlang na humayo na sa sanlibutan, 
ang antikristo na nagkakailang ang Anak ng Diyos 
ay dumating sa laman. (Ihambing ang 2Ju 7 at 1Ju 
4:3.) Sa 2 Juan 10, 11, dinagdagan niya ang tagubi- 
lin na nasa kaniyang unang liham, anupat ipinakita 
kung anong pagkilos ang dapat gawin ng mga mi- 
yembro ng kongregasyon sa mga nagpapauna sa 
turo ng Kristo at dumarating na may dalang sariling 
turo o turo ng mga tao. Iniutos ni Juan na sila'y hin- 
di dapat batiin o tanggapin sa tahanan ng isang 
Kristiyano. 

Ikatlong Juan. Ang ikatlong liham ay mula 
sa “matandang lalaki” para kay Gayo, lakip ang 
mga pagbati sa iba pa sa kongregasyon. Isinulat ito 
sa karaniwang istilong liham. Kahawig na kaha- 
wig ito ng una at ikalawang liham sa istilo at ma- 


1271 


teryal anupat malinaw na isinulat din ng apostol na 
si Juan. Hindi matiyak kung sino si Gayo. Bagaman 
bumanggit ang Kasulatan ng ilang indibiduwal na 
may ganitong pangalan, ito'y maaaring iba pang 
Gayo, yamang isinulat ang liham 30 taon o mahi- 
git pa pagkasulat ng Mga Gawa, Roma, at Unang 
Corinto, kung saan lumitaw rin ang pangalang 
Gay0.--Gaw 19:29, 20:4: Ro 16:23: 1Co 1:14. 
Ipinayo ni Juan ang pagpapakita ng Kristiyanong 
pagkamapagpatuloy at sinabi niya na si Diotrepes, 
na gustong magkaroon ng unang dako sa kongrega- 
syon, ay hindi tumatanggap nang may paggalang sa 
mga mensahe mula kay Juan o sa iba pang respon- 
sableng mga tao, ni nagpapakita man si Diotrepes 
ng anumang paggalang sa ibang mga naglalakbay 
na kinatawan ng sinaunang kongregasyong Kristiya- 
no. Nais pa nga nitong palayasin sa kongregasyon 
yaong mga magiliw na tumanggap sa gayong mga 
kapatid. Kaya naman binanggit ni Juan na kung per- 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG 
IKATLONG JUAN 


Isang kinasihang liham kay Gayo na maaaring pakinabangan ng 
lahat ng Kristiyano 


Isinulat ng apostol na si Juan noong mga 98 C.E., halos kasa- 
bay ng dalawa pa niyang liham 


May pananagutan tayo na maging mapagpatuloy 

sa mga kapuwa Kristiyano (tal 1-8) 

Nakadama si Juan ng malaking kagalakan nang iulat ng 
naglalakbay na mga kapatid ang tungkol sa paglakad 
ni Gayo sa katotohanan at ang tungkol sa kaniyang 
pag-ibig, maliwanag na ipinakita nang magiliw niya si- 
lang tanggapin 

Tayo ay “mga kamanggagawa sa katotohanan” kung 
nagpapakita tayo ng pagkamapagpatuloy sa mga kapa- 
tid na humahayo alang-alang sa pangalan ng Diyos 

Maging tagatulad, hindi sa masama, kundi sa ma- 

buti (tal 9-14) 

Palibhasa'y gustong magkaroon ng unang dako, ayaw ni 
Diotrepes na tanggapin nang may paggalang ang anu- 
man mula kay Juan 

Hindi niya tinatanggap ang naglalakbay na mga kapatid 
at sinisikap niyang palayasin ang sinumang nais mag- 
pakita ng pagkamapagpatuloy sa kanila 

Huwag gayahin ang masama, tularan ang mabuti 


sonal siyang paroroon, na inaasahan niyang gawin, 
itutuwid niya ang bagay na ito. (3Ju 9, 10) Pinapuri- 
han niya ang isang tapat na kapatid na nagnganga- 
lang Demetrio, na maaaring siyang naghatid ng 
liham, anupat pinasigla si Gayo na magiliw na tang- 
gapin yaong mga humayo upang patibayin ang mga 
kongregasyong Kristiyano. 

Sa kabuuan ng tatlong liham, mapapansin natin 
na idiniriin ang Kristiyanong pagkakaisa, ang pag- 


JUAN, MABUTING BALITA AYON KAY 


ibig sa Diyos na ipinakikita sa pamamagitan ng 
pagtupad sa kaniyang mga utos, ang pag-iwas sa 
kadiliman at paglakad sa liwanag, ang pagpapakita 
ng pag-ibig sa mga kapatid, at ang patuloy na pag- 
lakad sa katotohanan. Sa gayon, maging sa kani- 
yang katandaan, ang “matandang lalaki” na si Juan 
ay saganang pinagmulan ng pampatibay-loob at 
lakas para sa mga kongregasyon sa Asia Minor at 
sa lahat ng mga Kristiyanong bumabasa ng kani- 
yang mga liham. 


JUAN, MABUTING BALITA AYON KAY. 
Isang ulat ng buhay at ministeryo ni Jesu-Kristo 
sa lupa, ang huling isinulat sa apat na Ebanghelyo. 
Manunulat. Bagaman hindi binabanggit sa ak- 
lat ang pangalan ng manunulat, halos lahat ay ku- 
mikilalang isinulat ito ng apostol na si Juan. Mula sa 
pasimula, walang kumuwestiyon sa kaniyang pagi- 
ging manunulat nito, maliban sa isang maliit na 
grupo noong ikalawang siglo na tumutol salig sa di- 
umano'y kakaibang mga turo sa aklat, ngunit hindi 
dahil sa anumang ebidensiya hinggil sa kung sino 
ang manunulat. Nang pumasok ang makabagong 
“mapanuring” pag-aaral ay saka lamang muling ki- 
nuwestiyon ang pagiging manunulat ni Juan. 

Ang panloob na katibayan na talagang ang apos- 
tol na si Juan, na anak ni Zebedeo, ang sumulat ng 
aklat ay binubuo ng napakaraming patotoo mula 
sa iba't ibang punto de vista, anupat lubha ni- 
tong nahihigitan ang anumang argumento na salu- 
ngat dito. Kakaunting punto lamang ang binabang- 
git dito, ngunit taglay ang mga iyon sa isipan, ang 
alistong mambabasa ay makasusumpong ng mas 
marami pa. Narito ang ilan: 

(1) Maliwanag na ang manunulat ng aklat ay 
isang Judio, gaya ng ipinahihiwatig ng pagiging pa- 
milyar niya sa mga opinyon ng mga Judio.--Ju 
1:21: 6:14: 7:40; 12:34. 

(2) Siya'y katutubo sa lupain ng Palestina, gaya 
ng ipinahihiwatig ng kaniyang pagiging lubos na 
pamilyar sa rehiyong iyon. Ang mga detalyeng bi- 
nanggit may kinalaman sa mga lugar na tinukoy ay 
nagpapahiwatig ng personal na kabatiran sa mga 
iyon. Tinukoy niya ang “Betania sa kabila ng Jordan” 
(Ju 1:28) at ang “Betania malapit sa Jerusalem." 
(11:18) Isinulat niya na may hardin sa lugar kung 
saan ibinayubay si Kristo at may isang bagong ala- 
alang libingan doon (19:41), na si Jesus ay 'nagsali- 
ta sa ingatang-yaman habang nagtuturo siya sa 
templo” (8:20), at na “panahon noon ng taglamig, at 
si Jesus ay naglalakad sa templo sa kolonada ni So- 
lomon” (10:22, 23). 

(3) Ipinakikita ng sariling patotoo ng manunulat at 
ng makatotohanang katibayan na isa siyang aktuwal 
na saksi sa mga pangyayari. Tinukoy niya ang mga 
pangalan ng mga indibiduwal na nagsabi o gumawa 


JUAN, MABUTING BALITA AYON KAY 


ng partikular na mga bagay (Ju 1:40, 6:5, 7: 12:21; 
14:5, 8, 22, 18:10), detalyado niyang sinabi ang pa- 
nahon ng kaganapan ng mga pangyayari (4:6, 52, 
6:16, 13:30, 18:28, 19:14, 20:1, 21:4), makatotoha- 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG JUAN 


1272 


nan siyang bumanggit ng mga bilang sa kaniyang 
mga paglalarawan, anupat ginawa iyon nang walang 
pagpapalabis.--1:35: 2:6; 4:18; 5:5; 6:9, 19: 19:23, 
21:8, 11. 


Ang ulat ng apostol na si Juan tungkol sa buhay ni Jesus, 
na nagtatampok ng tema na si Jesus ang Kristo na Anak 
ng Diyos, na sa pamamagitan niya ay posible ang walang- 
hanggang buhay 


Isinulat noong mga 98 C.E., mahigit 30 taon pagkasulat ng huli 
sa tatlong iba pang Ebanghelyo at 65 taon pagkamatay ni 
Jesus 


Ang Salita ay naging laman at ipinakilala bilang ang 
Kordero ng Diyos, ang Anak ng Diyos, at ang Kristo 
(1:1-51) 

Ang Salita, na nang pasimula ay kasama ng Diyos, ay tu- 
mahan sa gitna ng mga tao ngunit itinakwil ng kaniyang 
bayan: yaong mga tumanggap sa kaniya ay binigyan ng 
awtoridad na maging mga anak ng Diyos 

Pinatotohanan ni Juan na Tagapagbautismo na si Jesus 
ang Anak ng Diyos at ang Kordero ng Diyos na nag-aalis 
ng kasalanan ng sanlibutan 


Si Andres, pagkatapos ay ang iba pa, ay nakumbinsi na si 

Jesus ang Kristo 
Ipinakita ng mga himala at pangangaral ni Jesus na 

siya ang Kristo, na sa pamamagitan niya ay ma- 

aaring makamit ang walang-hanggang buhay (2:1- 

6:71) 

Ginawa ni Jesus na alak ang tubig nang siya'y nasa Cana 

Sinabi niya kay Nicodemo na isinugo ng Diyos ang Kani- 
yang bugtong na Anak upang ang mga tapat ay magka- 
roon ng buhay na walang hanggan 

Nakipag-usap siya sa isang babaing Samaritana tungkol sa 
espirituwal na tubig na nagbibigay ng buhay na walang 
hanggan, at ipinakilala niya ang kaniyang sarili bilang 
ang Kristo 

Nagsagawa si Jesus ng makahimalang mga pagpapagaling: 
tumutol ang mga Judio nang isagawa ang isang pagpapa- 
galing sa panahon ng Sabbath, at ninais nilang patayin 
siya 

Matapos ipahayag na yaong mga naniniwala sa kaniya 
ay may buhay na walang hanggan, inihula ni Jesus na 
bubuhaying muli ang lahat ng nasa mga alaalang libi- 
ngan 

Makahimala siyang nagpakain ng mga 5,000 lalaki: umalis 
siya nang naisin ng pulutong na gawin siyang hari, nang 
patuloy pa rin siyang sundan ng mga tao, ipinakilala niya 
ang kaniyang sarili bilang ang tinapay na bumaba mula 
sa langit at sinabi niya sa kanila na kailangan nilang ka- 
inin ang kaniyang laman at inumin ang kaniyang dugo 
kung nais nila ng buhay na walang hanggan 

Sumidhi ang pagkapoot sa Anak ng Diyos (7:1- 

12:50) 

May-tapang na nangaral si Jesus sa lugar ng templo baga- 
man hinahangad siyang dakpin ng mga punong saserdote 
at ng mga Pariseo 


Ipinahayag ni Jesus na siya ang liwanag ng sanlibutan at 
na mapalalaya ng katotohanan ang kaniyang mga taga- 
pakinig, ngunit tinangka nilang batuhin siya 

Sa panahon ng Sabbath, pinagaling ni Jesus ang isang ta- 
ong ipinanganak na bulag, galit na galit ang mga Pariseo 


Ipinakilala ni Jesus ang kaniyang sarili bilang ang mabu- 
ting pastol, anupat ipinaliwanag na ang kaniyang mga 
tupa ay nakikinig sa kaniyang tinig, muling tinangka ng 
mga Judio na batuhin siya 

Nalipos ng takot ang mga Judiong lider ng relihiyon dahil 
sa pagkabuhay-muli ni Lazaro, ipinasiya nila na kapuwa 
si Jesus at si Lazaro ay dapat mamatay 

Sakay ng isang asno, si Jesus ay pumasok sa Jerusalem 
at ibinunyi ng pulutong, ngunit hindi ng mga Pariseo, bi- 
lang Hari 

Noong huling Paskuwa, nagbigay si Jesus ng pa- 
mamaalam na payo sa kaniyang mga tagasunod 

(13:1-17:26) 

Hinugasan niya ang kanilang mga paa upang magturo ng 
kapakumbabaan at ibinigay niya ang “isang bagong utos,” 
na dapat nilang ibigin ang isa't isa kung paanong inibig 
niya sila 

Ipinakilala niya ang kaniyang sarili bilang ang daan, ang 
katotohanan, at ang buhay: nangako siyang ipadadala 
niya ang banal na espiritu sa kaniyang mga alagad pag- 
kalisan niya 

Upang mamunga, ang kaniyang mga tagasunod ay dapat 
manatiling kaisa niya, ang tunay na punong ubas: ngunit 
pag-uusigin sila 

Si Jesus ay nanalangin para sa kaniyang mga tagasunod 
at nag-ulat sa kaniyang Ama na natapos na niya ang ga- 
waing iniatas sa kaniya, anupat inihayag niya ang Kani- 
yang pangalan 

Si Jesus ay inaresto, itinakwil ng bansang Judio, at 
ibinayubay (18:1-19:42) 

Sa Getsemani, inaresto si Jesus, dinala siya sa harap ni 
Anas, ni Caifas, at pagkatapos ay kay Pilato 

Sinabi niya kay Pilato na ang Kaniyang kaharian ay hindi 
bahagi ng sanlibutang ito 

Nang mabigo ang mga pagsisikap ni Pilato na palayain 
siya, si Jesus ay ibinayubay at namatay 

Inasikaso nina Jose ng Arimatea at Nicodemo ang kaniyang 
libing 

Ang katibayan ng pagkabuhay-muli ni Jesus ang hu- 
ling patotoong ibinigay ni Juan na talagang ang 
isang ito ang Kristo (20:1-21:25) 

Si Jesus ay nakita ni Maria Magdalena, pagkatapos ay ng 
iba pang mga alagad, kabilang na si Tomas 

Sa Galilea, isinagawa niya ang kaniyang huling himala, 
anupat makahimala niyang pinangyari na maraming isda 
ang mahuli, at pagkatapos ay ibinigay niya ang atas: 
“Pakainin mo ang aking maliliit na tupa” 


1273 


(4) Ang manunulat ay isang apostol. Ta- 
nging isang apostol ang maaaring maging aktuwal 
na saksi sa napakaraming pangyayari na nauug- 
nay sa ministeryo ni Jesus, gayundin, ang mata- 
lik na kabatiran niya sa pag-iisip ni Jesus, sa Kani- 
yang mga damdamin, at sa Kaniyang mga dahilan 
sa partikular na mga pagkilos ay nagsisiwalat na 
isa siya sa grupo ng 12 na kasama ni Jesus sa 
Kaniyang buong ministeryo. Halimbawa, sinasabi 
niya sa atin na nagharap si Jesus kay Felipe ng 
isang tanong upang subukin ito, “sapagkat alam 
naman niya kung ano ang kaniyang gagawin.” (Ju 
6:5, 6) Alam ni Jesus “sa kaniyang sarili na ang 
kaniyang mga alagad ay nagbubulung-bulungan.” 
(6:61) Alam niya “ang lahat ng bagay na darating 
sa kaniya.” (18:4) Siya'y “dumaing sa espiritu at na- 
bagabag.” (11:33, ihambing ang 13:21, 2:24: 4:1, 2: 
6:15: 7:1.) Pamilyar din ang manunulat sa mga ka- 
isipan at mga pananaw ng mga apostol, na ang ilan 
ay mali at itinuwid nang maglaon.---2:21, 22, 11:13, 
12:16, 13:28, 20:9: 21:4. 

(5) Karagdagan pa, ang manunulat ay tinutukoy 
bilang “ang alagad na minamahal ni Jesus.” (Ju 21: 
20, 24) Maliwanag na isa siya sa tatlong pinakama- 
tatalik na apostol ni Jesus na pinili niyang makasa- 
ma sa ilang pagkakataon, gaya noong pagbaba- 
gong-anyo (Mar 9:2) at noong panahon ng kaniyang 
matinding paghihirap sa hardin ng Getsemani. (Mat 
26:36, 37) Sa tatlong apostol na iyon, hindi maaa- 
ring si Santiago ang manunulat sa dahilang ipinapa- 
tay siya ni Herodes Agripa I noong mga 44 C.E. 
Walang anumang katibayan na isinulat ang Ebang- 
helyong ito nang gayon kaaga. Hindi rin posible na 
si Pedro ang manunulat sapagkat binanggit ang ka- 
niyang pangalan kasama ng “alagad na minamahal 
ni Jesus.”--Ju 21:20, 21. 

Autentisidad. Ang Ebanghelyo ni Juan ay ti- 
nanggap ng sinaunang kongregasyong Kristiyano 
bilang kanonikal. Lumilitaw ito sa halos lahat ng si- 
naunang katalogo, anupat tinatanggap sa mga iyon 
nang walang pag-aalinlangan bilang tunay. Ang 
mga liham ni Ignatius ng Antioquia (mga 110 C.E.) 
ay kakikitaan ng malilinaw na palatandaan ng pag- 
gamit niya ng Ebanghelyo ni Juan, gaya rin ng mga 
isinulat ni Justin Martyr pagkalipas ng isang sa- 
linlahi. Matatagpuan ito sa lahat ng pinakamaha- 
halagang codex ng Kristiyanong Griegong Kasula- 
tan--mga codex na Sinaitic, Vatican, Alexandrine, 
Ephraemi, Bezae, Washington I, at Koridethi---ga- 
yundin sa lahat ng maagang bersiyon. Ang isang 
piraso ng Ebanghelyong ito na naglalaman ng isang 
bahagi ng Juan kabanata 18 ay nasa John Rylands 
Papyrus 457 (P32), na mula noong unang kalahatian 
ng ikalawang siglo. Gayundin, ang ilang bahagi ng 
mga kabanata 10 at 11 ay matatagpuan sa Chester 


JUAN, MABUTING BALITA AYON KAY 


Beatty Papyrus No. 1 (P4), at ang isang malaking 
bahagi ng buong aklat ay matatagpuan sa Bodmer 
Papyrus No. 2 (P45) na mula noong maagang bahagi 
ng ikatlong siglo. 

Kung Kailan at Saan Isinulat. Karaniwang 
ipinapalagay na si Juan ay pinalaya mula sa pagka- 
tapon sa pulo ng Patmos at nasa Efeso o malapit 
dito, mga 100 km (60 mi) mula sa Patmos, no- 
ong panahong isulat niya ang kaniyang Ebanghelyo, 
mga 98 C.E. Pinabalik ng Romanong si Emperador 
Nerva (96-98 C.E.) ang marami sa mga itinapon no- 
ong pagtatapos ng paghahari ng kaniyang hinalin- 
han na si Domitian. Maaaring kabilang si Juan sa 
mga ito. Sa Apocalipsis na tinanggap ni Juan sa Pat- 
mos, ang Efeso ay isa sa mga kongregasyon na ini- 
utos sa kaniya na sulatan. 

Si Juan ay nabuhay nang napakatagal, anupat 
malamang na siya'y nasa mga edad na 90 o 100 
nang isulat niya ang kaniyang Ebanghelyo. Walang 
alinlangang pamilyar siya sa tatlong iba pang ulat 
ng buhay at ministeryo ni Jesus sa lupa, gayundin 
sa Mga Gawa ng mga Apostol at sa mga liham na 
isinulat nina Pablo, Pedro, Santiago, at Judas. Nag- 
karoon siya ng pagkakataong makita ang lubusang 
pagkakasiwalat ng doktrinang Kristiyano at nakita 
niya ang mga epekto ng pangangaral tungkol dito sa 
lahat ng mga bansa. Nakita rin niya ang pasimu- 
la ng “taong tampalasan.” (2Te 2:3) Nasaksihan niya 
ang katuparan ng marami sa mga hula ni Jesus, 
partikular na ang pagkawasak ng Jerusalem at ang 
katapusan ng Judiong sistemang iyon ng mga ba- 
gay. 

Layunin ng Ebanghelyo ni Juan. Si Juan, sa 
pagkasi ng banal na espiritu, ay naging mapamili 
kung aling mga pangyayari ang kaniyang iuulat, sa- 
pagkat, gaya ng sinabi niya: “Ang totoo, nagsagawa 
rin si Jesus ng maraming iba pang mga tanda sa ha- 
rap ng kaniyang mga alagad, na hindi nakasulat 
sa balumbong ito,” at, “Sa katunayan, marami pa 
ring ibang bagay ang ginawa ni Jesus, na, kung sa- 
kaling ang mga iyon ay naisulat nang lubhang de- 
talyado, sa palagay ko, sa sanlibutan mismo ay hin- 
di magkakasiya ang mga balumbong isinulat. ”--Ju 
20:30, 21:25. 

Taglay sa isipan ang mga bagay na ito, sinabi ni 
Juan ang layunin niya sa pagsulat ng ulat na kina- 
sihan siya upang isulat, kung saan kaunti lamang sa 
mga naisulat na ang inulit niya: “Ngunit ang mga ito 
ay isinulat upang maniwala kayo na si Jesus ang 
Kristo na Anak ng Diyos, at upang dahil sa panini- 
wala ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan 
ng kaniyang pangalan.”--Ju 20:31. 

Idiniin ni Juan na ang isinulat niya ay tunay at to- 
too at na aktuwal itong naganap. (Ju 1:14: 21:24) 
Ang kaniyang Ebanghelyo ay isang mahalagang 


JUANA 


karagdagan sa kanon ng Bibliya bilang katibayang 
aktuwal na nasaksihan ng huling nabubuhay na 
apostol ni Jesu-Kristo. 

Inilathala Nang Malawakan. Sa lahat ng ba- 
hagi ng Bibliya, ang Mabuting Balita Ayon kay Juan 
ang pinakamalawakang nailathala. Libu-libong ko- 
pya ng Ebanghelyo ni Juan ang inimprenta nang 
bukod at ipinamahagi, maliban pa sa pagiging kabi- 
lang nito sa mga kopya ng kumpletong Bibliya. 

Kahalagahan. Kasuwato ng Apocalipsis, kung 
saan sinabi ni Jesu-Kristo na siya “ang pasimula ng 
paglalang ng Diyos” (Apo 3:14), itinawag-pansin ni 
Juan na ang Isang ito ay kasama ng Diyos “nang pa- 
simula” at na “ang lahat ng bagay ay umiral sa pa- 
mamagitan niya.” (Ju 1:1-3) Sa buong Ebanghelyo, 
idiniin niya ang matalik na kaugnayan ng bugtong 
na Anak na ito ng Diyos sa kaniyang Ama, at sinipi 
niya ang marami sa mga pananalita ni Jesus na 
nagsisiwalat ng matalik na kaugnayang iyon. Sa bu- 
ong aklat, ipinaaalaala sa atin ang kaugnayan ng 
Ama at Anak, ang pagpapasakop ng Anak, at ang 
pagsamba ng Anak kay Jehova bilang Diyos. (Ju 
20:17) Dahil sa pagiging malapit ng Anak sa Ama, 
maaari niyang isiwalat ang Ama sa paraang hindi 
magagawa ninuman at sa paraang hindi pa kailan- 
man natanto ng mga lingkod ng Diyos noong naka- 
lipas na mga panahon. At itinampok ni Juan ang 
magiliw na pag-ibig ng Ama sa Anak at doon sa na- 
giging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pa- 
nanampalataya sa Anak. 

Ipinakikilala si Jesu-Kristo bilang ang alulod ng 
Diyos sa pagpapala sa sangkatauhan at bilang ang 
tanging daan sa paglapit sa Diyos. Isinisiwalat siya 
bilang ang Isa na sa pamamagitan niya ay duma- 
ting ang di-sana-nararapat na kabaitan at katotoha- 
nan (Ju 1:17), gayundin bilang “ang Kordero ng 
Diyos” (1:29), ang “bugtong na Anak ng Diyos" 
(3:18), “ang kasintahang lalaki” (3:29), ang “tunay 
na tinapay na mula sa langit” (6:32), “ang tinapay 
ng Diyos” (6:33), “ang tinapay ng buhay” (6:35), 
“ang tinapay na buhay” (6:51), “ang liwanag ng san- 
libutan” (8:12), ang “Anak ng tao” (9:35), “ang pin- 
to” ng kulungan ng tupa (10:9), “ang mabuting pas- 
tol” (10:11), “ang pagkabuhay-muli at ang buhay” 
(11:25), “ang daan at ang katotohanan at ang bu- 
hay” (14:6), at “ang tunay na punong ubas” (15:1). 

Idiniriin ang posisyon ni Jesu-Kristo bilang Hari 
(Ju 1:49, 12:13, 18:33), gayundin ang kaniyang aw- 
toridad bilang Hukom (5:27) at ang kapangyarihang 
bumuhay-muli na ipinagkaloob sa kaniya ng kani- 
yang Ama. (5:28, 29, 11:25) Isinisiwalat ni Juan ang 
papel ni Kristo sa pagpapadala ng banal na espiritu 
bilang “katulong,” upang gumanap sa mga tungku- 
lin ng tagapagpaalaala, tagapagpatotoo para sa Ka- 
niya, at guro. (14:26, 15:26, 16:14, 15) Ngunit hindi 


1274 


hinahayaan ni Juan na malimutan ng mambabasa 
na, sa totoo, iyon ay espiritu ng Diyos, nanggagaling 
sa Diyos at ipinadadala sa pamamagitan ng Kani- 
yang awtoridad. Nilinaw ni Jesus na ang banal na 
espiritu ay hindi maaaring dumating sa gayong 
tungkulin malibang pumaroon siya sa Ama, na mas 
dakila kaysa sa kaniya. (16:7: 14:28) Pagkatapos, ang 
kaniyang mga alagad ay gagawa ng mas daki- 
lang mga gawa, sa dahilang muling makakasama ni 
Kristo ang kaniyang Ama at sasagutin niya ang 
mga kahilingang hihingin sa kaniyang pangalan, 
pawang sa layuning magdulot ng kaluwalhatian sa 
Ama.--14: 12-14. 

Isinisiwalat din ni Juan si Jesu-Kristo bilang ang 
haing pantubos para sa sangkatauhan. (Ju 3:16, 
15:13) Ipinaaalaala sa atin ng kaniyang titulong 
“Anak ng tao" na siya ang nagkaroon ng pinakama- 
lapit na kaugnayan sa tao sa pamamagitan ng pagi- 
ging laman, anupat naging kamag-anak ng tao, at 
dahil dito, gaya ng inilalarawan sa Kautusan, siya 
ang manunubos at tagapaghiganti ng dugo. (Lev 
25:25: Bil 35:19) Sinabi ni Kristo sa kaniyang mga 
alagad na ang tagapamahala ng sanlibutang ito ay 
walang kapangyarihan sa kaniya kundi dinaig niya 
ang sanlibutan at, bilang resulta, ang sanlibutan ay 
hinatulan at ang tagapamahala nito ay palalayasin. 
(Ju 12:31, 14:30) Pinatibay-loob ang mga tagasunod 
ni Jesus na daigin ang sanlibutan sa pamamagitan 
ng pag-iingat ng pagkamatapat at integridad sa 
Diyos gaya ng ginawa ni Jesus. (Ju 16:33) Kasuwa- 
to ito ng Apocalipsis na tinanggap ni Juan, kung 
saan inulit ni Kristo ang pangangailangang manaig 
at nangako siya sa mga kaisa niya ng mayayamang 
gantimpala sa langit kasama niya.---Apo 2:7, 11, 17, 
26: 3:5, 12, 21. 

Ang Huwad na mga Talata sa Juan 7:53- 
8:11. Maliwanag na ang 12 talatang ito ay idinag- 
dag sa orihinal na teksto ng Ebanghelyo ni Juan. 
Hindi masusumpungan ang mga ito sa Sinaitic Ma- 
nuscript o sa Vatican Manuscript No. 1209, bagaman 
lumilitaw ang mga ito sa ikalimang-siglong Codex 
Bezae at sa mas huling mga manuskritong Griego. 
Gayunman, wala ang mga ito sa karamihan ng ma- 
agang mga bersiyon. Malinaw na ang mga ito ay 
hindi bahagi ng Ebanghelyo ni Juan. Ang mga tala- 
tang ito ay inilalagay ng isang grupo ng mga ma- 
nuskritong Griego sa katapusan ng Ebanghelyo ni 
Juan, inilalagay naman ito ng isa pang grupo pagka- 
tapos ng Lucas 21:38, anupat sinusuportahan ang 
konklusyon na ang tekstong ito ay huwad at di-kina- 
sihan. 


JUANA [pinaikling anyong pambabae ng Jeho- 
hanan, nangangahulugang “Si Jehova ay Nagpakita 
ng Lingap: Si Jehova ay Nagmagandang-loob”]. Isa 
sa ilang babae na pinagaling ni Jesu-Kristo mula sa 


1275 


kanilang mga sakit at pagkatapos ay naging mga 
tagasunod niya, na naglingkod sa kaniya at sa mga 
apostol niya mula sa kanilang sariling mga tina- 
tangkilik. (Luc 8:1-3) Lumilitaw na si Juana ay kasa- 
ma ng mga babaing naroroon nang ibayubay si Je- 
sus. Yamang naghanda sila ng mga espesya at 
langis upang dalhin sa libingan niya, kabilang ang 
mga babaing ito sa mga unang nakaalam na siya ay 
binuhay-muli. Ngunit hindi makapaniwala ang 11 
apostol sa kanilang ulat. (Luc 23:49, 55, 56: 24:1-11) 
Ang asawa ni Juana na si Cuza ay katiwala ni He- 
rodes Antipas.---Luc 8:3. 


JUBAL [posible, Barakong Tupa]. Anak nina La- 
mec at Ada; inapo ni Cain. Bilang tagapagpasimula 
ng lahat niyaong humahawak ng alpa at ng pipa, 
maaaring si Jubal ang nakaimbento kapuwa ng mga 
panugtog na de-kuwerdas at panugtog na hinihi- 
pan, o marahil ay ‘pinasimulan’ niya ang isang pro- 
pesyon na lubhang nagpasigla sa pag-unlad ng mu- 
sika.---Gen 4:17-21. 


JUBILEO. Ang taon na kasunod ng bawat siklo 
ng pitong yugto na tigpipitong taon, anupat binibi- 
lang mula noong pumasok ang Israel sa Lupang Pa- 
ngako. Ang salitang Hebreo na yoh-vel' (o, yo-vel') 
ay nangangahulugang “sungay ng barakong tupa,” 
at tumutukoy ito sa pagpapatunog sa sungay ng ba- 
rakong tupa sa ika-50 taong iyon upang maghayag 
ng paglaya sa buong lupain.--Lev 25:9, 10, tlb sa 
Rbi8, tingnan ang SUNGAY, TAMBULI. 

Pasimula sa panahon ng pagpasok sa Lupang Pa- 
ngako, bibilang ang bansang Israel ng anim na taon 
kung kailan maaaring hasikan, sakahin, at pag- 
anihan ang lupain, ngunit ang ikapitong taon ay 
magiging taon ng sabbath, kung kailan dapat haya- 
ang di-natatamnan ang lupain. Sa ikapitong taon ay 
walang gagawing paghahasik o pagpungos. Hin- 
di maaaring gapasin kahit ang sumibol mula sa 
mga butil na natapon noong pag-aani ng nakaraang 
taon, at hindi dapat tipunin ang mga ubas mula sa 
di-napungusang mga punong ubas. Ang mga butil 
at mga bunga na kusang tumubo ay maaaring ku- 
nin ng may-ari, ng kaniyang mga alipin, ng mga 
upahang trabahador, ng mga naninirahang dayu- 
han, at ng mga dukha. Pinahintulutan ding kumain 
mula roon ang mga alagang hayop at ang mababa- 
ngis na hayop. (Lev 25:2-7: Exo 23:10, 11) Pito sa 
tigpipitong-taong yugtong ito (7 x 7 = 49) ang bibi- 
langin, at ang kasunod na taon, ang ika-50, ay ma- 
giging taon ng Jubileo. 

May pagkakahawig ang Jubileo sa taon ng sab- 
bath. Muli, magkakaroon ng lubusang kapahingahan 
ang lupain. Gayunding mga tuntunin ang ikinakapit 
sa ani ng lupain. (Lev 25:8-12) Nangangahulugan ito 
na ang ani ng ika-48 taon ng bawat 50-taong siklo 


JUBILEO 


ang siyang pangunahing pagkukunan ng pagkain 
para sa taong iyon at para sa kasunod na yugto na 
mahigit nang kaunti sa dalawang taon, hanggang sa 
pag-aani ng ika-51 taon, o ang taong kasunod ng Ju- 
bileo. Dahil sa pantanging pagpapala ni Jehova sa 
ikaanim na taon, ang lupain ay nagluluwal ng ani na 
makapaglalaan ng sapat na pagkain para sa taon ng 
Sabbath. (Lev 25:20-22) Sa katulad na paraan, ang 
Diyos ay naglalaan ng sagana at sapat na ani sa ika- 
48 taon upang matustusan ang bansa sa taon ng 
Sabbath, sa kasunod na Jubileo, at sa susunod pang 
taon hanggang sa panahon ng pag-aani, kung tutu- 
parin ng mga Judio ang kaniyang Kautusan. 

Sa diwa, ang Jubileo ay isang buong taon ng ka- 
pistahan, isang taon ng paglaya. Kung ipangingilin 
ito ng Israel, maipakikita nila na mayroon silang pa- 
nanampalataya sa kanilang Diyos na si Jehova at 
magiging isang panahon ito ng pagpapasalamat at 
kaligayahan dahil sa kaniyang mga paglalaan. 

Sa ikasampung araw ng ikapitong buwan (sa bu- 
wan ng Tisri), sa Araw ng Pagbabayad-Sala, pinatu- 
tunog ang tambuli (shoh:phar, o shophar, isang 
nakakurbang sungay ng hayop), sa gayon ay nag- 
hahayag ng paglaya sa buong lupain. Nangangahu- 
lugan ito ng kalayaan para sa mga aliping Hebreo, 
na marami sa kanila ay napilitang ipagbili ang kani- 
lang sarili dahil sa pagkakautang. Karaniwan na, ipi- 
nagkakaloob lamang ang gayong paglaya pagsapit 
ng ikapitong taon ng pagkaalipin (Exo 21:2), ngunit 
ang Jubileo ay naglalaan ng paglaya kahit doon sa 
mga hindi pa nakapaglingkod nang anim na taon. 
Lahat ng minanang lupaing pag-aari na naipagbi- 
li (kadalasa'y dahil sa pagbagsak ng kabuhayan) 
ay ibinabalik, at bawat tao ay bumabalik sa kani- 
yang pamilya at sa pag-aari ng kaniyang mga ninu- 
no. Walang pamilya ang dapat mabaon sa karalita- 
an. Bawat pamilya ay dapat magkaroon ng dangal 
at paggalang ng iba. Kahit ang taong lumustay 
ng mga pag-aari niya ay hindi permanenteng ma- 
wawalan ng kaniyang mana para sa mga kaapu- 
apuhan niya. Tutal, si Jehova ang tunay na may-ari 
ng lupain, at, sa pangmalas ni Jehova, ang mga Is- 
raelita mismo ay mga naninirahang dayuhan at 
mga nakikipamayan. (Lev 25:23, 24) Kung tutupa- 
rin ng bansa ang mga kautusan ng Diyos, mangya- 
yari ang sinabi niya, “Walang sinuman ang dapat 
maging dukha sa gitna mo.”--Lev 25:8-10, 13, Deu 
15:4, 5. 

Dahil sa kautusan ng Jubileo, walang bahagi ng 
lupain ang maaaring ipagbili nang panghabang- 
panahon. Itinakda ng Diyos na kung ipagbibili ng 
isang tao ang alinmang lupain mula sa kaniyang mi- 
nanang pag-aari, ang presyo ng pagbebenta nito ay 
tatayahin alinsunod sa bilang ng mga taong natitira 
hanggang sa Jubileo. Gayunding halaga ang susun- 
din kung ang minanang lupain ay tutubusin ng 


JUCAL 


may-ari nito. Samakatuwid, sa diwa, kapag ibinenta 
ang lupain, ang ibinebenta lamang ay ang karapa- 
tang gamitin ang lupain at ang ani mula rito sa loob 
ng mga taong natitira hanggang sa taon ng Jubileo. 
(Lev 25:15, 16, 23-28) Kapit ang tuntuning ito sa 
mga bahay na nasa mga pamayanang walang pa- 
der, na itinuring na lantad na lupain, ngunit ang 
mga bahay na nasa mga lunsod na may pader ay 
hindi kabilang sa mga ari-ariang isasauli sa Jubileo. 
Gayunman, hindi ito kapit sa mga bahay ng mga Le- 
vita, na ang tanging pag-aari ay ang mga bahay at 
mga pastulan sa palibot ng mga lunsod ng mga Le- 
vita. Ang mga bahay ng mga ito ay isinasauli sa Ju- 
bileo: hindi naman maaaring ipagbili ang pastulan 
ng mga lunsod ng mga Levita.--Lev 25:29-34. 

Higit na mapahahalagahan ang kahanga-hangang 
probisyon ng taon ng Jubileo kung isasaalang-alang 
ang mga kapakinabangang dulot nito hindi la- 
mang sa indibiduwal na mga Israelita kundi lalo na 
ang epekto nito sa buong bansa. Kapag may-kawas- 
tuang tinutupad ang kaayusan ng Jubileo, sa taon 
ng Jubileo ay naisasauli ang bansa sa lubos at was- 
tong teokratikong kalagayang nilayon at itinatag 
ng Diyos noong pasimula. May matibay na saligan 
ang pamahalaan. Laging matatag ang ekonomiya ng 
bansa, at hindi magkakaroon ng malulubhang pag- 
kakautang ang bansa. (Deu 15:6) Ang Jubileo ay 
nagdulot ng matatag na batayan ng halaga ng lupa 
at hinadlangan nito ang pagkabaon ng mga mama- 
mayan nito sa utang at ang bunga niyaon na huwad 
na kasaganaan na nagiging sanhi naman ng pagba- 
ba ng halaga ng salapi, pagkaunti ng suplay nito at 
pagtaas ng halaga ng bilihin, at pagbagsak ng nego- 
syo. 

Kapag sinusunod ang kautusan ng Jubileo, inii- 
ngatan nito ang bansa upang huwag itong malug- 
mok sa malungkot na kalagayang nakikita natin 
ngayon sa maraming lupain, kung saan halos dala- 
wang uri lamang ang mga tao, ang napakayaman at 
ang napakadukha. Ang mga pakinabang na dulot 
nito sa indibiduwal ay nagpatibay sa bansa, sapag- 
kat walang sinuman ang kakapusin sa oportunidad 
at magiging di-produktibo dahil sa masamang kala- 
gayan ng ekonomiya, sa halip, ang lahat ay maka- 
pag-aabuloy ng kanilang talino at kakayahan para 
sa kapakanan ng bansa. Habang inilalaan ni Jeho- 
va ang mga pagpapala ng ani ng lupa lakip ang ini- 
laang edukasyon, ang Israel, kung masunurin, ay 
magtatamasa ng sakdal na pamamahala at kasaga- 
naan na tanging ang tunay na teokrasya lamang 
ang makapaglalaan.--Isa 33:22. 

Binabasa ang Kautusan sa harap ng bayan kapag 
mga taon ng Sabbath, lalo na sa panahon ng Kapis- 
tahan ng mga Kubol, o ng Pagtitipon ng Ani. (Deu 
31:10-12) Kaya naman, dapat sana'y higit silang na- 
palapit kay Jehova at naingatan nila ang kanilang 


1276 


kalayaan. Binabalaan ni Jehova ang mga Israelita na 
daranas sila ng kapahamakan kung magiging masu- 
wayin sila at paulit-ulit nilang ipagwawalang-baha- 
la ang kaniyang mga kautusan (kasama na yaong 
mga may kinalaman sa mga taon ng Sabbath at Ju- 
bileo).--Lev 26:27-45. 

Kung pasisimulan ang pagbilang ng mga taon 
mula sa pagpasok ng mga Israelita sa Lupang Pa- 
ngako, ang kanilang unang taon ng Jubileo ay nag- 
simula noong Tisri ng 1424 B.C.E. (Lev 25:2-4, 8-10) 
Sa pagitan ng pagpasok sa Lupang Pangako noong 
1473 B.C.E. at ng pagbagsak ng Jerusalem noong 
607 B.C.E., 17 Jubileo ang kinailangang ipinagdi- 
wang ng mga Israelita. Ngunit isang malungkot 
na komentaryo sa kanilang kasaysayan ang hindi 
nila pagpapahalaga kay Jehova bilang kanilang Hari. 
Nang bandang huli ay nilabag nila ang kaniyang 
mga utos, pati na ang mga kautusan ng Sabbath, at 
naiwala nila ang mga pagpapalang isinaayos niya 
para sa kanila. Ang pagkabigo nilang sumunod sa 
Diyos ay nagdulot ng kadustaan sa kaniya sa harap 
ng mga bansa sa daigdig at nakahadlang sa pagta- 
tamasa nila ng kahusayan ng kaniyang teokratikong 
pamahalaan.---2Cr 36:20, 21. 

Makasagisag na Kahulugan. Sa Kristiyanong 
Griegong Kasulatan ay may mga di-tuwirang pag- 
tukoy sa kaayusan ng Jubileo. Sinabi ni Jesu-Kristo 
na dumating siya upang “mangaral ng pagpapalaya 
sa mga bihag.” (Luc 4:16-18) Nang maglaon, ganito 
ang sinabi niya may kinalaman sa paglaya mula sa 
pagkaalipin sa kasalanan: “Kung palalayain kayo ng 
Anak, kayo ay talagang magiging malaya.” (Ju 8:36) 
Dahil ang pinahiran-ng-espiritung mga Kristiyano 
ay ipinahayag na matuwid para sa buhay at inianak 
bilang mga anak ng Diyos pasimula noong Pentecos- 
tes ng 33 C.E., nang maglaon ay naisulat ng apostol 
na si Pablo: “Ang kautusan ng espiritung iyon na 
nagbibigay ng buhay kaisa ni Kristo Jesus ay nagpa- 
laya na sa iyo mula sa kautusan ng kasalanan at ng 
kamatayan.” (Ro 8:2) Sa panahon ng Sanlibong Ta- 
Ong Paghahari ni Kristo, ang iba rin naman, gaya ng 
ipinahihiwatig sa Roma 8:19-21, ay “palalayain sa 
pagkaalipin sa kasiraan” at, matapos nilang patuna- 
yan ang kanilang pagkamatapat kay Jehova sa ila- 
lim ng pagsubok, sila ay “magtatamo ng maluwal- 
hating kalayaan ng mga anak ng Diyos.” Palalayain 
sila mula sa minanang kasalanan at mula sa kama- 
tayang dulot nito. Ang lupa ay muling ipagkakati- 
wala sa mga tunay na mananamba, upang pangala- 
gaan ito kasuwato ng orihinal na layunin ni Jehova 
para sa sangkatauhan.---Apo 21:4, Gen 1:28, Isa 65: 
21-25. 


JUCAL [pinaikling anyo ng Jehucal, nanganga- 
hulugang “Magagawa ni Jehova, Nananaig si Jeho- 
va']. “Anak ni Selemias”, isa sa mga prinsipe ng 


1277 


Juda na humiling na patayin ang propetang si Je- 
remias dahil sa pagpapahina sa mga kamay ng 
mga mandirigma.--Jer 38:1-4. 


JUDA [Pinuri: [Pinatungkulan ng] Papuri]. 

1. Ikaapat na anak ni Jacob sa kaniyang asawang 
si Lea. (Gen 29:35, 1Cr 2:1) Pagkatapos gugulin ang 
mga siyam na taon ng kaniyang buhay sa Haran sa 
Padan-aram, si Juda ay dinala sa Canaan kasama 
ang buong sambahayan ni Jacob. (Ihambing ang 
Gen 29:4, 5, 32-35; 30:9-12, 16-28: 31:17, 18, 41.) 
Sumunod ay nanirahan siya kasama ng kaniyang 
ama sa Sucot at pagkatapos ay sa Sikem. Matapos 
halayin ng anak ni Hamor ang kaniyang kapatid na 
si Dina, at maipaghiganti ito nina Simeon at Levi sa 
pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng kalalaki- 
han ng Sikem, maliwanag na nakibahagi si Juda sa 
pandarambong sa lunsod.--Gen 33:17, 18: 34:1, 
2, 25-29. 

Kaugnayan kay Jose. Sa paglipas ng panahon, 
dahil mas nilingap ni Jacob si Jose, kinapootan siya 
ni Juda at ng kaniyang ibang mga kapatid sa ama. 
Lalo pang tumindi ang kanilang pagkapoot pagkata- 
pos isaysay ni Jose ang dalawang panaginip na nag- 
pahiwatig na magiging nakahihigit siya sa kanila. 
Kaya nang isugo ni Jacob si Jose upang tingnan ang 
kaniyang mga kapatid sa ama habang inaalagaan 
ng mga ito ang mga kawan, nang makita nila siya 
mula sa malayo, nagpakana silang patayin siya. 
Ngunit sa mungkahi ni Ruben, na nag-iisip na ilig- 
tas ang buhay ni Jose, inihagis nila siya sa isang tu- 
yong balon.---Gen 37:2-24. 

Pagkatapos nito, nang makita nila ang isang pulu- 
tong ng mga Ismaelita, kinumbinsi ni Juda ang iba 
pa, lumilitaw na wala noon si Ruben, na sa halip na 
paslangin si Jose, mas mabuting ipagbili na la- 
mang siya sa dumaraang mga mangangalakal. (Gen 
37:25-27) Sa kabila ng pagsusumamo ni Jose na ka- 
habagan siya, ipinagbili nila siya sa halagang 20 pi- 
rasong pilak (kung siklo, 544). (Gen 37:28, 42:21) 
Bagaman lumilitaw na ang pangunahing ikinabaha- 
la ni Juda ay ang pagliligtas ng buhay ni Jose at 
na ang mismong pagbebenta sa kaniya ay naging 
isang pagpapala sa lahat ng kasangkot, si Juda, tu- 
lad ng iba, ay nagkasala nang malubha na bumaga- 
bag sa kaniyang budhi nang matagal na panahon. 
(Gen 42:21, 22; 44:16, 45:4, 5: 50:15-21) (Sa ilalim 
ng Kautusang Mosaiko na ibinigay sa mga Israelita 
nang dakong huli, ang pagkakasalang ito ay may 
kalakip na parusang kamatayan, Exo 21:16.) Pagka- 
tapos nito, nakisama rin si Juda sa iba pa sa paglin- 
lang kay Jacob upang akalain nito na pinatay si Jose 
ng isang mabangis na hayop. (Gen 37:31-33) Si 
Juda noon ay mga 20 taong gulang. 

Ang Pamilya ni Juda. Waring pagkatapos ng 
insidenteng ito ay iniwan ni Juda ang kaniyang mga 


JUDA 


kapatid. Nagtolda siya malapit kay Hira na Adulami- 
ta, at maliwanag na naging magkaibigan sila. Noong 
panahong iyon ay napangasawa ni Juda ang anak 
ng Canaanitang si Shua. Nagkaanak siya rito ng tat- 
long lalaki, sina Er, Onan, at Shela. Ang bunso, si 
Shela, ay ipinanganak sa Aczib.---Gen 38:1-5. 

Nang maglaon, pinili ni Juda si Tamar bilang asa- 
wa para sa kaniyang panganay na si Er. Ngunit da- 
hil sa kasamaan ni Er, pinatay siya ni Jehova. Nang 
magkagayon ay tinagubilinan ni Juda ang kaniyang 
ikalawang anak, si Onan, na tuparin ang pag-aasa- 
wa bilang bayaw. Bagaman sinipingan ni Onan si 
Tamar, “pinatapon niya ang kaniyang semilya sa 
lupa upang hindi magbigay ng supling sa kaniyang 
kapatid.” Dahil dito ay pinatay rin siya ni Jehova. 
Kaya inirekomenda ni Juda na bumalik si Tamar sa 
bahay ng ama nito at maghintay hanggang sa lu- 
maki si Shela. Ngunit kahit noong lumaki na si She- 
la, hindi pa rin siya ibinigay ni Juda upang mapa- 
ngasawa ni Tamar, marahil ay nangangatuwirang 
baka mamatay ang kaniyang bunsong anak.---Gen 
38:6-11, 14. 

Dahil dito, pagkaraang mabalo si Juda, nang ma- 
laman ni Tamar na papunta sa Timnah ang kani- 
yang biyenan, nagbalatkayo siya bilang isang patu- 
tot at saka umupo sa pasukan ng Enaim sa daang 
lalakaran ni Juda. Dahil hindi nakilala ni Juda ang 
kaniyang manugang at inakalang isa itong patutot, 
sinipingan ito ni Juda. Nang mabalitaan niya nang 
dakong huli na nagdadalang-tao si Tamar, iniutos 
niya na sunugin ito bilang isang patutot. Ngunit 
nang iharap ang mga katibayan na siya mismo ang 
ama ng ipinagdadalang-tao nito, ibinulalas ni Juda: 
“Siya ay higit na matuwid kaysa sa akin, sa dahilang 
hindi ko siya ibinigay kay Shela na aking anak.” 
Kaya sa di-sinasadya ay nakuha ni Juda ang dako ni 
Shela sa pagbabangon ng legal na supling. Pagkara- 
an ng mga anim na buwan, isinilang ni Tamar ang 
kambal na sina Perez at Zera. Hindi na siya sinipi- 
ngang muli ni Juda.---Gen 38:12-30. 

Pumaroon sa Ehipto Para Kumuha ng Pag- 
kain. Pagkalipas ng ilang panahon, nakarating 
sa Canaan, na noo'y sinasalot ng taggutom, ang 
ulat na may makukuhang pagkain sa Ehipto. Kaya 
tinagubilinan ni Jacob ang sampu sa kaniyang mga 
anak, kabilang na si Juda, na pumaroon para ku- 
muha ng pagkain. Nang panahong iyon, si Jose na 
kanilang kapatid sa ama ang administrador ng pag- 
kain sa Ehipto. Bagaman agad silang nakilala ni 
Jose, hindi naman nila siya nakilala. Inakusahan 
sila ni Jose ng paniniktik at binabalaan sila na hu- 
wag bumalik kung hindi kasama si Benjamin, na 
kanilang binanggit nang itanggi nilang sila'y mga 
tiktik. Ipinagapos din ni Jose ang isa sa kaniyang 
mga kapatid sa ama, si Simeon, at ipinaiwan ito bi- 
lang bihag na panagot.---Gen 42:1-25. 


JUDA 


Palibhasa'y iniisip ni Jacob na nawala na sa kani- 
ya sina Jose at Simeon, ayaw niyang pasamahin si 
Benjamin sa iba pa niyang mga anak patungong 
Ehipto. Ang marubdob na pananalita ni Ruben na 
maaaring ipapatay ni Jacob ang kaniya mismong 
dalawang anak kung hindi niya maibabalik si Benja- 
min ay hindi naging epektibo, marahil ay dahil ipi- 
nakita niyang hindi siya mapagkakatiwalaan nang 
sipingan niya ang babae ng kaniyang ama. (Gen 
35:22) Nang dakong huli ay napasang-ayon ni Juda 
ang kaniyang ama nang ipangako niyang siya ang 
magiging panagot para kay Benjamin.---Gen 42:36- 
38; 43:8-14. 

Nang papauwi na pagkatapos makabili ng mga bi- 
nutil sa Ehipto, ang mga anak ni Jacob ay hinabol 
ng katiwala ni Jose at inakusahan ng pagnanakaw 
(na sa totoo ay isang pakana ni Jose). Nang matag- 
puan sa supot ni Benjamin ang diumano'y nakaw na 
bagay, ang mga lalaki ay bumalik at pumaroon sa 
bahay ni Jose. Si Juda ang sumagot sa paratang 
at nagsumamo nang marubdob at buong-husay 
alang-alang kay Benjamin at alang-alang sa kani- 
yang ama, anupat hiniling na siya ang gawing ali- 
pin sa halip na si Benjamin. Lubhang nabagbag ang 
loob ni Jose sa taimtim na pakiusap ni Juda anupat 
hindi na niya napigil ang kaniyang damdamin. Pag- 
katapos, nang sila-sila na lamang ng kaniyang mga 
kapatid ang maiwan, si Jose ay nagpakilala. Pag- 
katapos silang patawarin dahil ipinagbili nila siya 
sa pagkaalipin, tinagubilinan ni Jose ang kaniyang 
mga kapatid sa ama na kunin si Jacob at bumalik 
sa Ehipto, sapagkat magpapatuloy pa nang limang 
taon ang taggutom.---Gen 44:1-45:13. 

Nang maglaon, samantalang papalapit na sa Ehip- 
to si Jacob at ang kaniyang buong sambahayan, “isi- 
nugo [ni Jacob] si Juda sa unahan niya kay Jose 
upang maghatid ng impormasyon nang una sa ka- 
niya sa Gosen.”---Gen 46:28. 

Nakahihigit sa Kaniyang mga Kapatid. Da- 
hil sa pagkabahala niya sa kaniyang matanda nang 
ama at sa kaniyang kapuri-puring pagsisikap na 
maingatan ang kalayaan ni Benjamin kapalit ng sa 
kaniya, pinatunayan ni Juda na nakahihigit siya sa 
kaniyang mga kapatid. (1Cr 5:2) Hindi na siya ang 
Juda na nakibahagi noong kaniyang kabataan sa 
pandarambong sa mga Sikemita at nakipagsabu- 
watan laban sa kaniyang kapatid sa ama na si Jose 
at pagkatapos ay nanlinlang sa kaniya mismong 
ama. Ang kaniyang maiinam na katangian sa pa- 
ngunguna ang nagpaging karapat-dapat kay Juda, 
bilang isa sa mga ulo ng 12 tribo ng Israel, na tu- 
manggap ng nakahihigit na makahulang pagpapa- 
la mula sa kaniyang ama noong mamamatay na 
ito. (Gen 49:8-12) Ang katuparan nito ay tinatala- 
kay sa sumusunod na mga parapo. 


1278 


2. Ang tribo na nagmula kay Juda. Mga 216 na 
taon pagkaraang pumaroon si Juda sa Ehipto kasa- 
ma ng sambahayan ni Jacob, ang matitipunong la- 
laki ng tribo mula 20 taong gulang pataas ay duma- 
mi at naging 74,600, na mas malaki kaysa sa bilang 
ng alinman sa 12 tribo. (Bil 1:26, 27) Sa katapusan 
ng 40-taong pagpapagala-gala sa ilang, ang mga re- 
histradong lalaki ng Juda ay dumami nang 1,900. 
-Bil 26:22. 

Ang Judeanong si Bezalel at ang kaniyang Dani- 
tang katulong na si Oholiab ang nangasiwa sa pag- 
gawa ng tabernakulo at ng mga kasangkapan at 
kagamitan nito. (Exo 35:30-35) Pagkatapos itong 
maitayo, ang Juda, kasama ang mga tribo nina Isa- 
car at Zebulon, ay nagkampo sa S panig ng santu- 
WaTry0.--Bil 2:3-8. 

Maagang Patotoo ng Kaniyang Pangunguna. 
Ayon sa makahulang pagpapala ni Jacob, isang 
prominenteng papel ang gagampanan ni Juda (Gen 
49:8: ihambing ang 1Cr 5:2), at ang katuparan nito 
ay ipinakikita maging ng maagang kasaysayan ng 
kaniyang tribo. Sa ilalim ng pangunguna ng pinu- 
no nito na si Nason, pinangunahan ng Juda ang 
paghayo sa ilang. (Bil 2:3-9: 10:12-14) Nagmula rin 
sa tribong ito si Caleb, ang isa sa dalawang tapat na 
tiktik na nagkapribilehiyong muling makapasok sa 
Lupang Pangako. Bagaman matanda na siya, si Ca- 
leb ay aktibong nakibahagi sa pagsakop sa lupaing 
itinakda sa Juda. Ang tribo mismo ang inatasan ng 
Diyos na manguna sa pakikipaglaban sa mga Cana- 
anita, at gayon nga ang ginawa nito kasama ng 
mga Simeonita. (Bil 13:6, 30, 14:6-10, 38, Jos 14:6- 
14: 15:13-20, Huk 1:1-20, ihambing ang Deu 33:7.) 
Nang maglaon, salig muli sa pahintulot ng Diyos, 
pinangunahan ng Juda ang aksiyong militar na 
nilayong maglapat ng parusa sa Benjamin.---Huk 
20:18. 

Mana ng Juda. Ang hangganan ng teritor- 
yong nakatakda sa tribo ni Juda ay ang mga teritor- 
yo ng Benjamin at Dan sa H (Jos 15:5-11, 18:11), ang 
Dagat Asin (Dagat na Patay) sa S (Jos 15:5), at ang 
Malaking Dagat (Mediteraneo) sa K (Jos 15:12). Lu- 
militaw na ang hangganan sa T ay umaabot sa di- 
reksiyong timog-kanluran mula sa pinakatimugang 
dako ng Dagat na Patay hanggang sa sampahan ng 
Akrabim, mula roon, nagpapatuloy ito sa Zin, patu- 
ngo sa hilaga malapit sa Kades-barnea, at pagkata- 
pos ay dumaraan sa Hezron, Addar, Karka, Azmon, 
at sa agusang libis ng Ehipto patungo sa Meditera- 
neo. (Jos 15:1-4) Ang bahagi ng teritoryong ito na 
pangunahin nang nakasentro sa palibot ng Beer- 
sheba ay nakaatas sa mga Simeonita. (Jos 19:1-9) 
Ang mga Kenita, isang di-Israelitang pamilya na 
kamag-anak ni Moises dahil sa pag-aasawa, ay na- 
nirahan din sa teritoryo ng Juda.--Huk 1:16. 


1279 


May ilang magkakaibang likas na mga rehiyon sa 
loob ng takdang mga hangganan ng sinaunang 
Juda. Ang Negeb, na ang kalakhang bahagi ay isang 
talampas na nasa pagitan ng 450 at 600 m (1,500 at 
2,000 piye) ang taas mula sa kapantayan ng dagat, 
ay nasa gawing T. Sa kahabaan ng Mediteraneo ay 
naroon ang Kapatagan ng Filistia, na may mga bu- 
rol ng buhangin na kung minsan ay may lapad na 
halos 6 na km (3.5 mi) mula sa dalampasigan. No- 
ong unang mga panahon, ang alun-along kapata- 
gang ito ay isang rehiyon ng mga ubasan, mga ta- 
niman ng olibo, at mga bukid ng butil. (Huk 15:5) Sa 
gawing S nito ay may dakong maburol, na hinahati- 
hati ng maraming libis at umaabot sa taas na mga 
450 m (1,500 piye) mula sa kapantayan ng dagat 
sa T. Ito ang Sepela (nangangahulugang “Maba- 
bang Lupain"), isang rehiyong nababalutan ng mga 
punong sikomoro noong sinaunang panahon. (1Ha 
10:27) Isa itong mababang lupain kung ihahambing 
sa bulubunduking pook ng Juda, na nasa dako pang 
S at may iba-ibang taas mula sa mga 600 hanggang 
sa mahigit na 1,000 m (2,000 hanggang 3,300 piye) 
mula sa kapantayan ng dagat. Ang kalbong mga 
burol na nasa silangang dalisdis ng kabundukang 
Judeano ang siyang bumubuo sa Ilang ng Juda. 

Sa ilalim ng pangunguna ni Josue, lumilitaw na 
ang kapangyarihan ng mga Canaanita ay nalansag 
sa teritoryong ibinigay sa Juda. Gayunman, ya- 
mang maliwanag na walang naitayong mga gari- 
son, waring bumalik ang orihinal na mga tumata- 
han sa mga lunsod na gaya ng Hebron at Debir, 
malamang na habang nakikipagdigma sa ibang lu- 
gar ang mga Israelita. Kaya naman kinailangang 
muling bihagin ang mga dakong ito. (Ihambing ang 
Jos 12:7, 10, 13, Huk 1:10-15.) Ngunit ang mga tu- 
matahan sa mababang kapatagan, na may mga ka- 
rong pandigma na lubos na nasasandatahan, ay 
hindi naitaboy. Tiyak na kabilang dito ang mga Fi- 
listeo ng Gat at Asdod.--Jos 13:2, 3; Huk 1:18, 19. 

Mula sa mga Hukom Hanggang kay Saul. 
Noong maligalig na panahon ng mga Hukom, ang 
Juda, tulad ng iba pang tribo, ay paulit-ulit na na- 
hulog sa idolatriya. Kaya naman pinahintulutan ni 
Jehova ang nakapalibot na mga bansa, partikular na 
ang mga Ammonita at mga Filisteo, na pasukin ang 
teritoryo ng Juda. (Huk 10:6-9) Noong mga araw ni 
Samson, hindi lamang naiwala ng mga Judeano ang 
ganap na kontrol sa mga Filisteong lunsod ng Gaza, 
Ekron, at Askelon kundi aktuwal na napamunuan 
sila ng mga Filisteo. (Huk 15:9-12) Maliwanag na 
nabawi lamang sa mga Filisteo ang mga teritoryo 
ng Juda noong panahon ni Samuel.--- 1Sa 7:10-14. 

Pagkatapos pahiran ni Samuel si Saul na mula sa 
tribo ni Benjamin bilang unang hari ng Israel, ang 
mga Judeano ay matapat na nakipaglaban sa ilalim 


JUDA 


ng kaniyang pangunguna. (1Sa 11:5-11, 15:3, 4) 
Malimit silang nakipagdigma sa mga Filisteo (1Sa 
14:52), na waring muling nananaig sa mga Israeli- 
ta. (1Sa 13:19-22) Ngunit unti-unting humina ang 
kanilang kapangyarihan. Sa tulong ni Jehova, nag- 
tagumpay si Saul at ang kaniyang anak na si Jona- 
tan laban sa kanila sa rehiyon mula sa Micmash 
hanggang sa Aijalon. (1Sa 13:23-14:23, 31) Nang 
salakayin ng mga Filisteo ang Juda noong dakong 
huli, muli silang natalo pagkatapos na mapatay ng 
kabataang pastol na Judeano na si David ang kani- 
lang tagapagtanggol na si Goliat. (1Sa 17:4, 48-53) 
Nang maglaon, inilagay ni Haring Saul si David, na 
bago nito ay pinahiran na bilang hari ng Israel sa hi- 
naharap, upang mamahala sa mga mandirigmang 
Israelita. Sa katungkulang ito ay matapat na sinu- 
portahan ni David si Saul at nagkamit siya ng iba 
pang mga tagumpay laban sa mga Filisteo. (1Sa 
18:5-7) Noong panahong iyon, ang tribo ni Juda ay 
tulad ng “isang anak ng leon,” na hindi pa nagtata- 
mo ng maharlikang kapangyarihan sa katauhan ni 
David.---Gen 49:9. 

Nang ituring ni Saul si David na isang banta sa ka- 
niyang paghahari at isang kaaway, nanatili pa ring 
matapat si David kay Saul bilang pinahiran ni Jeho- 
va. Hindi siya kailanman pumanig sa mga kaaway 
ng Israel ni personal man niyang sinaktan si Saul 
o pinahintulutan ang iba na gawin iyon. (1Sa 20:30, 
31, 24:4-22, 26:8-11: 27:8-11, 30:26-31) Sa halip, na- 
kipaglaban si David sa mga kaaway ng Israel. Noong 
isang pagkakataon ay iniligtas ni David ang Judea- 
nong lunsod ng Keila mula sa mga Filisteo.-- 1Sa 
23:2-5. 

Natupad kay David ang Pagpapala ni Jacob. 
Sa wakas ay dumating ang takdang panahon ng 
Diyos upang ilipat ang maharlikang kapangyarihan 
mula sa tribo ni Benjamin tungo sa tribo ni Juda. Sa 
Hebron, pagkamatay ni Saul, pinahiran ng mga la- 
laki ng Juda si David bilang hari. Ngunit ang iba 
pang mga tribo ay nanatili sa panig ng sambahayan 
ni Saul at ginawa nilang hari sa kanila ang anak nito 
na si Is-boset. Paulit-ulit na naglabanan ang dala- 
wang kahariang ito hanggang sa ang pinakamala- 
kas na tagasuporta ni Is-boset, si Abner, ay lumipat 
sa panig ni David. Di-nagtagal ay napaslang si Is- 
boset.---2Sa 2:1-4, 8, 9: 3:1-4:12. 

Nang makamit na ni David ang paghahari sa bu- 
ong Israel, pinuri ng ‘mga anak ni Jacob,” samakatu- 
wid nga, ng lahat ng tribo ng Israel, ang Juda at 
nagpatirapa sila sa kinatawan nito bilang tagapama- 
hala. Dahil dito, nakakilos din si David laban sa Je- 
rusalem bagaman ito ay nasa teritoryo ng Benjamin 
at, pagkatapos niyang mabihag ang moog ng Sion, 
ginawa niya itong kaniyang kabisera. Sa kalakhang 
bahagi ay kapuri-puri ang naging paggawi ni David. 


JUDA 


Kaya sa pamamagitan niya, ang tribo ni Juda ay pi- 
nuri dahil sa mga katangiang gaya ng katarungan 
at katuwiran, at dahil din sa mga serbisyo nito sa 
bansa, kasama na ang pagpapanatili ng katiwasa- 
yan ng bansa, gaya ng inihula ni Jacob sa kaniyang 
pagpapala nang mamamatay na siya. Tunay na pu- 
matong ang kamay ng Juda sa batok ng mga kaa- 
way nito habang sinusupil ni David ang mga Filis- 
teo (na dalawang beses na nagtangkang ibagsak 
siya bilang hari sa Sion), gayundin ang mga Moabi- 
ta, mga Siryano, mga Edomita, mga Amalekita, at 
mga Ammonita. Kaya sa ilalim ng pamamahala ni 
David, sa wakas ay umabot ang mga hangganan ng 
Israel hanggang sa mga dakong itinakda ng Diyos. 
--Gen 49:8-12, 2Sa 5:1-10, 17-25; 8:1-15, 12:29-31. 

Dahil sa walang-hanggang tipan ukol sa isang Ka- 
harian na ipinakipagtipan kay David, tinaglay ng 
tribo ni Juda ang setro at ang baston ng kumandan- 
te sa loob ng 470 taon. (Gen 49:10, 2Sa 7:16) Ngunit 
noon lamang panahon ng mga paghahari nina Da- 
vid at Solomon nagkaroon ng nagkakaisang kahari- 
an, kung kailan lahat ng tribo ng Israel ay nagpapa- 
tirapa sa harap ng Juda. Dahil sa pag-aapostata ni 
Solomon nang papatapos na ang kaniyang paghaha- 
ri, pinunit ni Jehova ang sampung tribo mula sa su- 
munod na Judeanong hari, si Rehoboam, at ibinigay 
ang mga ito kay Jeroboam. (1Ha 11:31-35, 12:15-20) 
Tanging ang mga Levita at ang mga tribo nina Ben- 
jamin at Juda ang nanatiling matapat sa sambaha- 
yan ni David.-- 1Ha 12:21, 2Cr 13:9, 10. 

3. Ang Juda bilang isang kaharian, kasama ang 
tribo ni Benjamin. (2Cr 25:5) Pagkamatay ni Solo- 
mon, ang sampung iba pang tribo ay bumuo ng 
isang independiyenteng kaharian sa ilalim ng Efra- 
imitang si Jeroboam. 

Di-nagtagal pagkaraan nito, noong ikalimang 
taon ni Rehoboam, sinalakay ni Haring Sisak ng 
Ehipto ang kaharian ng Juda hanggang sa Je- 
rusalem at binihag ang mga nakukutaang lunsod 
na dinaraanan patungo roon.--1Ha 14:25, 26; 2Cr 
12:2-9. 

Sa isang yugto na mga 40 taon noong panahon ng 
paghahari ng mga Judeanong hari na sina Rehobo- 
am, Abiam (Abias), at Asa, paulit-ulit na nagkaroon 
ng labanan sa pagitan ng mga kaharian ng Juda at 
Israel. (1Ha 14:30, 15:7, 16) Ngunit ang humalili kay 
Asa na si Jehosapat ay nakipag-alyansa sa balakyot 
na si Haring Ahab ng Israel ukol sa pag-aasawa. Ba- 
gaman nangahulugan ito ng kapayapaan sa pagitan 
ng dalawang kaharian, ang pag-aasawa ng anak ni 
Jehosapat na si Jehoram sa anak ni Ahab na si 
Athalia ay naging kapaha-pahamak para sa Juda. Sa 
ilalim ng impluwensiya ni Athalia, si Jehoram ay 
nagkasala ng tahasang pag-aapostata. Noong nag- 
hahari siya, sinalakay ng mga Filisteo at mga Ara- 


1280 


be ang Juda at binihag at pinatay ang lahat ng ka- 
niyang mga anak maliban kay Jehoahaz (Ahazias), 
ang bunso. Nang maging hari si Ahazias, sinunod 
din niya ang mga utos ng balakyot na si Athalia. 
Pagkatapos ng marahas na kamatayan ni Ahazias, 
pinatay ni Athalia ang lahat ng maharlikang sup- 
ling. Ngunit, tiyak na dahil sa patnubay ng Diyos, 
ang sanggol na si Jehoas, ang lehitimong tagapag- 
mana ng trono ni David, ay naitago at nakaligtas. 
Samantala, ang mang-aagaw ng kapangyarihan na 
si Athalia ay namahala bilang reyna hanggang no- 
ong patayin siya sa utos ng mataas na saserdoteng 
si Jehoiada.--2Cr 18:1, 21:1, 5, 6, 16, 17; 22:1-3, 
9-12: 23:13-15. 

Bagaman mabuti ang pasimula ng paghahari ni 
Jehoas, lumihis siya sa tunay na pagsamba pagka- 
matay ng mataas na saserdoteng si Jehoiada. (2Cr 
24:2, 17, 18) Ang anak ni Jehoas, si Amazias, 
ay nabigo ring magpatuloy sa matuwid na landa- 
sin. Noong naghahari siya, pagkaraan ng mahaba- 
habang panahon ng mapayapang pagsasamahan, 
ang sampung-tribong kaharian at ang kaharian ng 
Juda ay muling nagsagupaan sa pagbabaka, at ang 
Juda ay dumanas ng kahiya-hiyang pagkatalo. (2Cr 
25:1, 2, 14-24) Maliban sa panghihimasok niya sa 
santuwaryo, ang sumunod na Judeanong hari, si 
Uzias (Azarias), ay gumawa ng tama sa paningin ni 
Jehova. Ang kahalili niya na si Jotam ay napatuna- 
yang isang tapat na hari. Ngunit ang anak ni Jotam 
na si Ahaz ay napabantog sa pagsasagawa ng ma- 
lawakang idolatriya.--2Cr 26:3, 4, 16-20, 27:1, 2; 
28:1-4. 

Noong panahon ng paghahari ni Ahaz, ang Juda 
ay sinalakay ng mga Edomita at ng mga Filisteo, 
gayundin ng hilagang kaharian at ng Sirya. Ang 
tambalang Siro-Israelita ay nagbanta pa nga na ali- 
sin sa trono si Ahaz at ilagay bilang hari ng Juda 
ang isang lalaki na hindi nagmula sa linya ni David. 
Bagaman tiniyak ng propetang si Isaias na hindi ito 
mangyayari, sinuhulan ng walang-pananampalata- 
yang si Ahaz ang Asiryanong si Haring Tiglat-pile- 
ser III upang tulungan siya. Dahil sa di-matalinong 
pagkilos na ito, ang Juda ay sumailalim sa mabigat 
na pamatok ng Asirya.---2Cr 28:5-21, Isa 7:1-12. 

Isinauli ni Hezekias, na anak ni Ahaz, ang tunay 
na pagsamba at naghimagsik siya laban sa hari ng 
Asirya. (2Ha 18:1-7) Dahil dito, sinalakay ni Sena- 
kerib ang Juda at binihag ang maraming nakukuta- 
ang lunsod. Ngunit hindi kailanman nakuha ang 
Jerusalem, sapagkat sa isang gabi ay pinatay ng 
anghel ni Jehova ang 185,000 sa kampo ng mga 
Asiryano. Matapos dumanas ng gayong kahihiyan, 
bumalik si Senakerib sa Nineve. (2Ha 18:13, 19:32- 
36) Mga walong taon bago nito, noong 740 B.C.E., 
ang sampung-tribong kaharian ay nagwakas na 


1281 


nang ang kabisera nito, ang Samaria, ay bumagsak 
sa kamay ng mga Asiryano.---2Ha 17:4-6. 

Muling binuhay ng sumunod na hari ng Juda, ang 
anak ni Hezekias na si Manases, ang idolatriya. Ngu- 
nit nang dalhin siyang bihag ng hari ng Asirya sa 
Babilonya, nagsisi siya at, pagbalik niya sa Jerusa- 
lem, nagsagawa siya ng mga reporma sa relihiyon. 
(2Cr 33:10-16) Ngunit ang kaniyang anak na si 
Amon ay bumalik sa idolatriya.---2Cr 33:21-24. 

Ang huling malawakang kampanya laban sa ido- 
latriya ay dumating noong panahon ng paghahari 
ng anak ni Amon na si Josias. Ngunit noon ay hu- 
ling-huli na upang taimtim na makapagsisi ang mga 
tao sa pangkalahatan. Dahil dito, itinalaga ni Jehova 
ang lubusang pagkatiwangwang ng Juda at Jerusa- 
lem. Nang dakong huli, si Josias mismo ay napatay 
sa Megido nang tangkain niyang paatrasin ang mga 
hukbong Ehipsiyo habang paparoon ang mga ito 
upang tulungan ang hari ng Asirya sa Carkemis. 
--2Ha 22:1-23:30, 2Cr 35:20. 

Ang huling apat na Judeanong hari, sina Jehoa- 
haz, Jehoiakim, Jehoiakin, at Zedekias ay naging 
masasamang tagapamahala. Pinatalsik ni Paraon 
Necoh si Jehoahaz, pinatawan ng mabigat na mul- 
ta ang lupain ng Juda, at ginawang hari ang kapa- 
tid ni Jehoahaz na si Jehoiakim. (2Ha 23:31-35) Lu- 
militaw na pagkaraan ng walong-ta6ng paghahari, 
si Jehoiakim ay ginawang basalyo ni Nabucodono- 
sor na hari ng Babilonya, na bago nito ay lumupig 
sa mga Ehipsiyo sa Carkemis. Naglingkod si Jehoi- 
akim sa hari ng Babilonya sa loob ng tatlong taon 
ngunit pagkatapos ay naghimagsik siya. (2Ha 24:1: 
Jer 46:2) Dahil dito, si Nabucodonosor, maliwanag 
na may balak na dalhing bilanggo sa Babilonya ang 
mapaghimagsik na hari, ay umahon laban sa Jeru- 
salem. (2Cr 36:6) Ngunit hindi kailanman nadala sa 
Babilonya si Jehoiakim, sapagkat namatay siya sa 
paraang hindi binanggit sa Bibliya. Kasunod nito 
ay naging hari si Jehoiakin. Pagkatapos mamaha- 
la sa loob lamang ng tatlong buwan at sampung 
araw, siya ay kusang sumuko kay Nabucodonosor 
at itinapon sa Babilonya, kasama ng iba pang mga 
miyembro ng maharlikang pamilya at ng libu-libo 
sa kaniyang mga nasasakupan. Sumunod ay inila- 
gay ni Nabucodonosor sa trono ng Juda ang tiyo ni 
Jehoiakin, si Zedekias.--2Ha 24:6, 8-17: 2Cr 36: 
9, 10. 

Noong kaniyang ikasiyam na taon bilang basal- 
yong hari, si Zedekias ay naghimagsik at umasa sa 
tulong ng kapangyarihang militar ng Ehipto laban 
sa Babilonya. (2Ha 24:18-25:1, 2Cr 36:11-13, Eze 
17:15-21) Dahil dito, pinahayo ni Nabucodonosor 
ang kaniyang mga hukbo patungo sa Juda. Sa loob 
ng 18 buwan, ang Jerusalem ay kinubkob hanggang 
sa masira ang mga pader nito. Bagaman tumakas si 


JUDA 


Zedekias, nabihag siya, pinatay sa harap niya ang 
kaniyang mga anak, at pagkatapos ay binulag siya. 
Nang sumunod na buwan, ang karamihan sa mga 
nakaligtas ay dinala sa pagkatapon. Inatasan si Ge- 
dalias bilang gobernador sa iilang taong maralita na 
naiwan sa Juda. Ngunit kasunod ng pagpaslang sa 
kaniya, ang mga tao ay tumakas patungong Ehipto. 
Sa gayon, noong ikapitong buwan ng 607 B.C.E. ang 
lupain ng Juda ay lubusang natiwangwang.---2Ha 
25:1-26, para sa detalye tingnan ang mga artikulo 
tungkol sa indibiduwal na mga hari. 

Hindi Naiwala ang Pamamahala. Gayunman, 
ang kapaha-pahamak na wakas na ito ng kaharian 
ng Juda ay hindi nangangahulugang naalis ang se- 
tro at ang baston ng kumandante mula sa tribo 
nang habang panahon. Ayon sa hula ni Jacob nang 
mamamatay na siya, ang tribo ni Juda ang pagmu- 
mulan ng permanenteng maharlikang tagapagma- 
na, ang Shilo (nangangahulugang “Siya na Nag- 
mamay-ari Nito, Siya na Kinauukulan Nito”). (Gen 
49:10) Kaya naman bago ang pagbagsak ng kahari- 
an ng Juda, angkop na sinabi ni Jehova kay Zede- 
kias, sa pamamagitan ni Ezekiel, ang mga salitang 
ito: “Hubarin mo ang turbante, at alisin mo ang ko- 
rona. Hindi na ito magiging gaya ng dati. Itaas mo 
ang mababa, at ibaba mo ang mataas. Kagibaan, ka- 
gibaan, kagibaan ang gagawin ko roon. Kung tung- 
kol din dito, hindi nga iyon aariin ninuman hang- 
gang sa dumating siya na may legal na karapatan, 
at ibibigay ko iyon sa kaniya.” (Eze 21:26, 27) Ang 
isa na may legal na karapatan, gaya ng ipinahiwa- 
tig sa patalastas ng anghel na si Gabriel sa birheng 
Judio na si Maria pagkaraan ng mga 600 taon, ay 
walang iba kundi si Jesus, ang anak ng Diyos. (Luc 
1:31-33) Samakatuwid, angkop na taglayin ni Jesu- 
Kristo ang titulong “ang Leon na mula sa tribo ni 
Juda.”--Apo 5:5. 

Inihambing sa Hilagang Kaharian. Ang ka- 
harian ng Juda ay naging mas matatag at tumagal 
nang mga 133 taon ang kahigitan kung ihahambing 
sa hilagang kaharian. May ilang salik na nagpang- 
yari nito. (1) Dahil sa tipan ng Diyos kay David, ang 
maharlikang linya ay hindi napatid, samantalang sa 
hilagang kaharian ay wala pa sa kalahati ng mga 
hari ang hinalinhan ng sarili nilang mga anak. 
(2) Ang pagpapatuloy ng Aaronikong pagkasaserdo- 
te sa templo sa Jerusalem ay may pagpapala ni Je- 
hova at nakatulong upang mas madaling makapa- 
numbalik sa kanilang Diyos ang di-tapat na bansa. 
(2Cr 13:8-20) Sa kabilang dako, ang pagtatatag at 
pagpapatuloy ng pagsamba sa guya sa hilagang ka- 
harian ay inakalang kailangan upang manatili si- 
lang independiyente sa Juda, at maliwanag na dahil 
dito ay walang ginawang pagsisikap upang alisin 
ito. (1Ha 12:27-33) (3) Ang apat sa 19 na Judeanong 
hari, sina Asa, Jehosapat, Hezekias, at Josias, ay 


JUDA, ILANG NG 


namumukod-tangi sa kanilang debosyon sa tunay 
na pagsamba at nagsagawa ng malawakang mga 
reporma sa relihiyon. 

Gayunpaman, ipinakikita ng kasaysayan ng dala- 
wang kaharian ang kahibangan ng pagwawalang- 
bahala sa mga utos ni Jehova at ng pagtitiwala sa 
mga alyansang militar para sa katiwasayan. Gayun- 
din, naitampok ang mahabang pagtitiis ni Jehova sa 
kaniyang masuwaying bayan. Paulit-ulit niyang isi- 
nugo ang kaniyang mga propeta upang himukin ang 
bayan na magsisi, ngunit kadalasan ay hindi pina- 
kikinggan ang kanilang mga babala. (Jer 25:4-7) 
Kabilang sa mga propetang naglingkod sa Juda sina 
Semaias, Ido, Azarias, Oded, Hanani, Jehu, Eliezer, 
Jahaziel, Mikas, Oseas, Isaias, Zefanias, Habakuk, at 
Jeremias.---Tingnan ang ISRAEL Blg. 2 at 3. 

Pagkaraan ng Pagkatapon. Noong 537 B.C.E., 
nang magkabisa ang utos ni Ciro na nagpapahintu- 
lot sa mga Israelita na bumalik sa lupain ng Juda at 
muling itayo roon ang templo, maliwanag na ang 
mga kinatawan mula sa iba't ibang tribo ay buma- 
lik sa kanilang sariling lupain. (Ezr 1:1-4, Isa 11:11, 
12) Bilang katuparan ng Ezekiel 21:27, walang hari 
mula sa linya ni David ang nangasiwa sa nakabalik 
na bayan. Kapansin-pansin din na walang binanggit 
na nagkaroon ng anumang paninibugho sa gitna ng 
mga tribo, na nagpapakitang ang Efraim at Juda ay 
talagang naging iisa.--Isa 11:13. 

4. Maliwanag na ito rin ang Levitang si Hodavias, 
o Hodeva, na ang mga anak ay bumalik sa Jerusa- 
lem kasama ni Zerubabel.---Ezr 2:40, 3:9: Ne 7:43. 

5. Isang Levita na itinalang kabilang sa mga bu- 
malik kasama ni Zerubabel.---Ne 12:1, 8. 

6. Isang Levita na kabilang sa mga nagpaalis sa 
kanilang mga asawang banyaga at mga anak.---Ezr 
10:23, 44. 

7. Isang Benjamitang nanirahan sa Jerusalem at 
naglingkod doon sa isang gawaing pangangasiwa 
pagkaraan ng pagkatapon.---Ne 11:7, 9. 

8. Isang indibiduwal na nasa martsa ng pasinaya 
na isinaayos ni Nehemias nang matapos ang pader 
ng Jerusalem.---Ne 12:31, 34. 

9. Isang saserdoteng manunugtog na nasa mar- 
tsa ng pasinaya.--Ne 12:31, 35, 36. 


JUDA, ILANG NG. Silanganing dalisdis ng 
kabundukan ng Juda. Ang kalakhang bahagi nito ay 
di-tinitirahan at kalbo. (Huk 1:16) Ang pook na 
ilang na ito, na may lapad na mga 16 hanggang 
24 na km (10 hanggang 15 mi), ay nagsisimula di- 
kalayuan sa S ng Bundok ng mga Olibo at umaabot 
nang mga 80 km (50 mi) sa kahabaan ng K bayba- 
yin ng Dagat na Patay. Ang kalakhang bahagi 
nito ay makikinis at pabilog na kalbong mga burol 
ng malambot na yeso, na pinaghihiwa-hiwalay ng 


1282 


mga agusang libis at mga bangin. (MGA LARAWAN, 
Tomo 1, p. 335, 747) Sa gawing Dagat na Patay, ang 
pabilog na mga burol ay unti-unting nagiging ma- 
batong mga bangin, at ang dagat mismo ay naka- 
harap sa malapader at baku-bakong mga dalisdis. 
Dahil palusong nang mga 1,200 m (3,900 piye) sa 
distansiyang 24 na km (15 mi), nahaharangan ang 
ilang na ito mula sa hanging K na nagdadala ng 
ulan at sa gayo'y tumatanggap lamang ng limita- 
dong ulan. Kasabay nito, hinahampas ito ng tuyong 
hangin na humihihip mula sa S. Ngunit kapag umu- 
lan naman, humuhugos ang tubig patungo sa tu- 
yong mga agusang libis, at sa loob ng ilang linggo 
kapag tag-ulan, ang ilang ay sinisibulan ng kaun- 
ting pananim. 

Ayon kay David, ang Ilang ng Juda ay “isang 
lupaing tuyo at lupaypay, na walang tubig.” (Aw 
63:Sup, 1) Walang tubig na bumubukal sa tigang na 
rehiyong ito, at walang katubigan sa ibabaw nito. 
Kabaligtaran naman nito, sa pangitain ni Ezekiel, 
ang ilog na lumalabas mula sa templo ay umagos sa 
ilang na ito at tinustusan niyaon ang napakaraming 
punungkahoy na nasa kahabaan ng mga pampang 
nito.---Eze 47:1-10. 

Walang alinlangan na sa tigang na Ilang ng Juda 
pinakakawalan ang ‘kambing para kay Azazel' ka- 
pag taunang Araw ng Pagbabayad-Sala matapos 
itong akayin doon mula sa templo sa Jerusalem. 
(Lev 16:21, 22) Noong unang siglo C.E., sinimulan ni 
Juan na Tagapagbautismo ang kaniyang ministeryo 
sa isang seksiyon ng rehiyong ito sa H ng Dagat na 
Patay. (Mat 3:1-6) Lumilitaw na sa ilang din na ito 
tinukso ng Diyablo si Kristo Jesus.---Mat 4:1. 


JUDAISMO. Ang sistema ng relihiyon ng mga 
Judio. (Gal 1:13, 14) Hindi lubusang nakasalig sa 
Hebreong Kasulatan ang iba't ibang anyo ng Juda- 
ismo noong unang siglo C.E. Ang isa sa pinakapro- 
minenteng dibisyon ng Judaismo, ang mga Sadu- 
ceo, ay hindi naniniwala sa maka-Kasulatang turo 
ng pagkabuhay-muli at sa pag-iral ng mga ang- 
hel. (Mar 12:18-27, Gaw 23:8) Sa mga bagay na 
ito, tahasan silang sinalungat ng mga Pariseo, isa 
pang maimpluwensiyang sanga ng Judaismo. (Gaw 
23:6-9) Gayunman, pinawalang-bisa ng mga Pari- 
seo ang Salita ng Diyos dahil sa kanilang maraming 
di-makakasulatang tradisyon. (Mat 15:1-11) Marami 
ang nahirapang tumanggap kay Kristo, hindi dahil 
sa Kautusan, na sa totoo'y nagsilbing tagapagturo 
na umaakay tungo kay Kristo (Gal 3:24), kundi da- 
hil sa di-makakasulatang mga tradisyong iyon. Ang 
Kautusan mismo ay mabuti at banal (Ro 7:12), ngu- 
nit mga tradisyon ng mga tao ang umalipin sa mga 
Judio. (Col 2:8) May-kalupitang pinag-usig ni Saul 
(Pablo) ang mga Kristiyano dahil sa kaniyang maa- 


1283 


lab na sigasig sa ‘mga tradisyon ng kaniyang mga 
ama.'—Gal 1:13, 14, 23: tingnan ang PARISEO, SADU- 
CEO. 


JUDAS [mula sa Heb., isang anyo ng pangalang 
Juda]. “Isang alipin ni Jesu-Kristo, ngunit kapatid ni 
Santiago.” Ganito nagpakilala ng sarili ang manunu- 
lat ng kinasihang liham na nagtataglay ng kaniyang 
pangalan. Lumilitaw na hindi siya ang “Hudas na 
anak ni Santiago,” isa sa 11 tapat na apostol ni Jesu- 
Kristo. (Luc 6:16) Tinukoy niya ang kaniyang sarili 
bilang “isang alipin,” hindi isang apostol, ni Jesu- 
Kristo, tinukoy rin niya ang mga apostol sa ikatlong 
panauhan bilang “nila.”--Jud 1, 17, 18. 

Bagaman tinutukoy ng Kristiyanong Griegong 
Kasulatan ang iba pang mga tao na tinawag na Ju- 
das o Hudas, ipinakita ng manunulat na ito ng Bibli- 
ya na iba siya sa mga ito sa pamamagitan ng pag- 
banggit sa pangalan ng kaniyang kapatid. (Tingnan 
ang HUDAS Blg. 5.) Mula rito ay maaaring ipalagay 
na kilalang-kilala sa gitna ng mga Kristiyano ang 
kaniyang kapatid na si Santiago. lisang tao lamang 
na may gayong pangalan ang lumilitaw na namu- 
mukod-tangi sa pagiging prominente. Tinukoy ng 
apostol na si Pablo ang Santiago na ito bilang isa sa 
“mga haligi” ng kongregasyon ng Jerusalem at bi- 
lang “kapatid ng Panginoon.” (Gal 1:19: 2:9; tingnan 
din ang Gaw 12:17: 15:13-21.) Kung gayon, si Judas, 
o Hudas, ay maliwanag na isang kapatid sa ina ni 
Kristo Jesus. (Mat 13:55: Mar 6:3) Gayunma'y hindi 
niya hinangad na samantalahin ang kaniyang kaug- 
nayan sa laman sa Anak ng Diyos kundi tinawag 
ang kaniyang sarili na “isang alipin ni Jesu-Kristo.” 

Halos walang impormasyon tungkol sa buhay ni 
Judas. Noong maagang bahagi ng ministeryo ni 
Kristo Jesus, maaaring kabilang si Judas doon sa 
mga nagsabi: “Nasisiraan na siya ng kaniyang isip.” 
(Mar 3:21) Anuman ang dahilan, si Judas at ang 
kaniyang mga kapatid ay hindi nananampalataya 
noon kay Kristo Jesus.--Ju 7:5. 

Gayunman, pagkatapos ng kaniyang pagkabu- 
hay-muli, si Jesus ay nagpakita sa kaniyang kapatid 
sa ina na si Santiago. (1Co 15:7) Walang alinlangang 
malaki ang nagawa nito upang makumbinsi hindi 
lamang si Santiago kundi pati na rin si Judas at ang 
iba pang mga kapatid nito na si Jesus nga ang Me- 
siyas. Kaya nga, bago pa man ang Pentecostes ng 
33 C.E., nagpapatuloy sila sa pananalangin kasama 
ang 11 tapat na apostol at ang mga iba pa sa isang 
silid sa itaas sa Jerusalem. Lumilitaw na kabilang 
din sila sa mga 120 katao na nagkatipon noong pa- 
nahong piliin si Matias sa pamamagitan ng palabu- 
nutan upang pumalit sa di-tapat na si Hudas Isca- 
riote. (Gaw 1:14-26) Kung ganito nga, maaaring 
ipahiwatig nito na tinanggap nila ang banal na espi- 
ritu noong araw ng Pentecostes.---Gaw 2:1-4. 


JUDAS, ANG LIHAM NI 


JUDAS, ANG LIHAM NI. Isang kinasihang 
liham ng Kristiyanong Griegong Kasulatan na isi- 
nulat ni Judas, isang kapatid ni Santiago at sa gayon 
ay maliwanag na kapatid din ni Jesu-Kristo sa 
ina. (Tingnan ang Jupas.) Yamang patungkol ito sa 
“mga tinawag na iniibig may kaugnayan sa Diyos 
na Ama at iniingatan para kay Jesu-Kristo,” ang 
pangkalahatang liham na ito ay maliwanag na nila- 
yong ilibot sa lahat ng mga Kristiyano.---Jud 1. 

Isang mapanganib na kalagayan ang umiiral no- 
ong panahong isulat ni Judas ang kaniyang liham. 
May mga taong imoral at makahayop na nakapuslit 
sa gitna ng mga Kristiyano at ginagawa nilang da- 
hilan ang di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos 
para sa mahalay na paggawi.” Kaya naman hindi su- 
mulat si Judas, gaya ng una niyang binalak, tungkol 
sa kaligtasan na pinanghahawakan ng lahat ng mga 
Kristiyano na tinawag ukol sa makalangit na Kaha- 
rian ng Diyos. Sa halip, sa patnubay ng espiritu 
ng Diyos, naglaan siya ng payo upang tulungan 
ang mga kapananampalataya na mapagtagumpa- 
yan ang nagpapasamang mga impluwensiya sa loob 
ng kongregasyon. Pinaalalahanan sila ni Judas na 
“puspusang makipaglaban ukol sa pananampalata- 
ya” sa pamamagitan ng pagsalansang sa mga taong 
imoral, ng pagpapanatili ng dalisay na pagsamba at 
mainam na paggawi, at ng “pananalangin taglay 
ang banal na espiritu.” (Jud 3, 4, 19-23) Sa pamama- 
gitan ng paggamit ng mga halimbawa na gaya ng 
mga anghel na nagkasala, ng mga tumatahan sa So- 
doma at Gomorra, nina Cain, Balaam, at Kora, ma- 
riing pinatunayan ni Judas na ang hatol ni Jehova 
ay ilalapat sa mga taong di-makadiyos kung paa- 
nong inilapat ito nang walang pagsala sa mga ang- 
hel na di-tapat at sa mga taong balakyot noong mga 
panahong nagdaan. Inilantad din niya ang kabuktu- 
tan niyaong mga nagtatangkang magparungis sa 
mga Kristiyano.--Jud 5-16, 19. 

Natatanging Impormasyon. Bagaman maikli 
ang liham ni Judas, naglalaman ito ng ilang impor- 
masyon na hindi masusumpungan sa iba pang ba- 
hagi ng Bibliya. Ito lamang ang bumabanggit sa 
pakikipagtalo ng arkanghel na si Miguel laban sa Di- 
yablo tungkol sa katawan ni Moises at sa hula na bi- 
nigkas ni Enoc maraming siglo ang kaagahan. (Jud 
9, 14, 15) Hindi alam kung tinanggap ni Judas ang 
impormasyong ito sa pamamagitan ng tuwirang 
pagsisiwalat o sa pamamagitan ng mapananaligang 
pagtatawid (bibigan man o nasusulat). Kung tinang- 
gap ito sa pamamagitan ng huling nabanggit, maa- 
aring ito ang dahilan kung bakit may tinutukoy ring 
panghuhula ni Enoc sa apokripal na aklat ng Enoc 
(ipinapalagay na malamang na isinulat sa panahon 
ng ikalawa at unang siglo B.C.E.). Posible na ii- 
sang mapagkukunan ng impormasyon ang naging 


JUDEA 


1284 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG JUDAS 


Maikli ngunit mariing babala laban sa mga balakyot na maka- 
papasok sa kongregasyon 

Malamang na isinulat noong mga 65 C.E., mahigit 30 taon pag- 
katapos ng kamatayan at pagkabuhay-muli ni Kristo 


Isang kalagayang humihiling ng pagbabatang Kristi- 

yano (tal 1-4) 

Ang mga taong di-makadiyos ay nakapuslit sa loob ng kong- 
regasyon at ginagamit nilang dahilan ang di-sana-nararapat 
na kabaitan ng Diyos para sa mahalay na paggawi 

Ang mga Kristiyano ay kailangang puspusang makipaglaban 
ukol sa pananampalataya 

Mga saloobin, paggawi, at mga tao na doo'y dapat 

maging mapagbantay ang isa (tal 5-16) 

Hindi dapat kaligtaan na ang mga Israelitang iniligtas mula 
sa Ehipto ay pinuksa dahil nawalan sila ng pananampala- 
taya nang maglaon 

Pinarusahan ang mga anghel na nag-iwan ng kanilang was- 
tong kalagayan 

Dinanas ng napakaimoral na Sodoma at Gomorra ang hatol 
na walang-hanggang apoy 

Sa kabila ng mga halimbawang ito, sinisikap ng ilan na mag- 
pasok ng katulad na mga gawain sa loob ng kongregasyon 

Si Miguel ay hindi naging mapang-abuso, kahit noong maki- 
pag-usap siya sa Diyablo, ngunit ang mga taong ito ay 


“nagsasalita nang may pang-aabuso tungkol sa mga malu- 
walhati” 


Tinutularan nila ang masasamang halimbawa nina Cain, Ba- 
laam, at Kora 

Sila ay mapanganib na gaya ng mga batong nakatago sa 
ilalim ng tubig, tulad ng mga ulap na walang tubig at ng 
patay na mga punungkahoy na binunot, wala silang ibinu- 
bunga na kapaki-pakinabang 


Inihula ni Enoc ang hatol ng Diyos laban sa gayong di-maka- 
diyos na mga makasalanan 


Ang mga taong iyon ay mga mapagbulong, mga reklamador, 

mga makasarili, at mapanlinlang na mga bolero 
Kung paano mapaglalabanan ng mga Kristiyano ang 

masamang impluwensiyang ito (tal 17-25) 

Tandaan, inihula ng mga apostol ang paglitaw ng gayong 
mga tao sa “huling panahon” 

Ang mga Kristiyano ay dapat mapaiba sa mga iyon, anupat 
pinatitibay ang kanilang sarili sa pundasyon ng pananam- 
palataya, nananalangin taglay ang banal na espiritu, pina- 
nanatili ang kanilang sarili sa pag-ibig ng Diyos, hinihintay 
na maipahayag ang awa ni Jesus 

Dapat din nilang tulungan ang iba, anupat nagpapakita ng 
awa sa mga nag-aalinlangan at inililigtas sila sa pamama- 
gitan ng pag-agaw sa kanila mula sa apoy 


saligan ng ulat sa kinasihang liham at sa apokripal 
na aklat. 

Lugar at Panahon ng Pagsulat. Malamang na 
isinulat ni Judas ang kaniyang liham mula sa Pales- 
tina, yamang walang rekord na umalis siya sa lupa- 
ing iyon. Posibleng tantiyahin ang petsa ng liham 
salig sa panloob na ebidensiya. Yamang hindi bina- 
banggit ni Judas ang pagdating ni Cestio Gallo la- 
ban sa Jerusalem (66 C.E.) at ang pagbagsak ng 
lunsod na iyon sa mga Romano sa ilalim ni Tito 
(70 C.E.), ipinahihiwatig nito na sumulat siya bago 
ang taong 66 C.E. Kung natupad na noon ang kahit 
isang bahagi lamang ng hula ni Jesus may kinala- 
man sa pagkawasak ng Jerusalem (Luc 19:43, 44), 
walang alinlangang ilalakip ni Judas ang paglalapat 
na ito ng hatol ng Diyos bilang isa pang babalang 
halimbawa. Yamang waring sumipi si Judas mula sa 
ikalawang liham ni Pedro tungkol sa paglitaw ng 
mga manunuya “sa huling panahon” (ihambing ang 
2Pe 3:3 sa Jud 18), maipapalagay na isinulat niya 
ang kaniyang liham pagkaraan nito, noong mga 
65 C.E. 

Autentisidad. Ang aklat ng Bibliya na Judas 
ay tinanggap ng mga unang nagkatalogo ng Kasu- 
latan bilang kanonikal. Kabilang sa kanila, mula no- 
ong ikalawa hanggang ikaapat na siglo C.E., ay sina 
Clemente ng Alejandria, Tertullian, Origen, Euse- 
bius, Cyril ng Jerusalem, Athanasius, Epiphanius, 


Gregory ng Nazianzus, Philastrius, Jerome, at Au- 
gustine. Ang liham ay kasama rin sa Muratorian 
Fragment (mga 170 C.E). 


JUDEA [mula sa Heb., Ni (Kay) Juda]. Hindi ti- 
yak kung saan ang eksaktong mga hangganan ng 
pook na ito ng Palestina. Waring ang Judea ay 
sumaklaw ng isang lugar na humigit-kumulang 
80 km (50 mi) mula sa silangan hanggang sa kan- 
luran at mga 50 km (30 mi) mula sa hilaga hang- 
gang sa timog. Ang Samaria ay nasa dakong hilaga 
at ang Idumea naman ay nasa dakong timog. Ang 
Dagat na Patay at ang Libis ng Jordan ang naging 
silanganing hangganan. Gayunman, nang ilakip sa 
Judea ang teritoryong Idumeano, waring ang timu- 
gang hangganan ay umabot mula sa ibaba ng Gaza 
sa kanluran hanggang sa Masada sa silangan. 

Sa Mateo 19:1, ang pag-alis ni Jesus sa Galilea at 
pagparoon niya sa “mga hanggahan ng Judea sa ka- 
bila ng Jordan” ay maaaring nangangahulugan na 
lumisan si Jesus mula sa Galilea, tumawid sa Jor- 
dan, at pumunta sa timog para pumasok sa Judea sa 
pamamagitan ng pagdaan sa Perea. 

Si Herodes na Dakila ang “hari ng Judea” noong 
panahong ipanganak si Juan na Tagapagbautismo at 
si Jesus. (Luc 1:5) Mas maaga rito, si Herodes ay gi- 
nawang hari ng Judea ng senadong Romano. Nang 
maglaon ay dinagdagan ang kaniyang mga pinamu- 


1285 


munuan at noong mamatay siya ay kalakip sa mga 
ito ang Judea, Galilea, Samaria, Idumea, Perea, at 
iba pang mga pook. Minana ng anak ni Herodes na 
Dakila na si Arquelao ang pamamahala sa Judea, 
Samaria, at Idumea. (Ihambing ang Mat 2:22, 23.) 
Ngunit kasunod ng pagpapalayas sa kaniya, ang Ju- 
dea ay napasailalim ng administrasyon ng mga Ro- 
manong gobernador na ang opisyal na tirahan ay sa 
Cesarea. Maliban sa maikling paghahari ni Herodes 
Agripa I bilang hari sa Palestina (Gaw 12:1), mga 
gobernador ang nangasiwa sa mga gawain sa Judea 
hanggang sa paghihimagsik ng mga Judio noong 
66 C.E. 

Sa pagtatapos ng unang siglo B.C.E., bilang katu- 
paran ng hula, ang ipinangakong Mesiyas, si Jesus, 
ay ipinanganak sa Betlehem sa Judea. (Mat 2:3-6, 
Luc 2:10, 11) Pagkatapos dumalaw ang ilang astrolo- 
gong taga-Silangan, ang ama-amahan ni Jesus na si 
Jose, palibhasa'y binabalaan ng isang anghel sa pa- 
naginip may kinalaman sa layon ni Herodes na Da- 
kila na patayin ang bata, ay tumakas kasama ang 
kaniyang pamilya patungong Ehipto. Pagkamatay ni 
Herodes, si Jose ay hindi bumalik sa Judea kundi 
namayan sa Nazaret sa Galilea. Ito ay dahil ang 
anak ni Herodes na si Arquelao ang namamahala 
noon sa Judea at dahil din sa babalang mula sa 
Diyos na ibinigay kay Jose sa isang panaginip.---Mat 
2:7-23. 

Noong tagsibol ng 29 C.E., nang pasimulan ni 
Juan na Tagapagbautismo ang kaniyang gawain bi- 
lang paghahanda sa pagdating ng Mesiyas, ang Ju- 
dea ay nasa ilalim ng kapamahalaan ng Romanong 
si Gobernador Poncio Pilato. Marami, kabilang na 
ang mga Judeano, ang nakarinig sa pangangaral ni 
Juan sa Ilang ng Judea at nabautismuhan bilang sa- 
gisag ng pagsisisi. (Mat 3:1-6, Luc 3:1-16) Nang pa- 
nahong pasimulan ni Jesus ang kaniyang minister- 
yo pagkaraan ng wala pang walong buwan, ang 
mga tumatahan sa Judea ay binigyan ng higit pang 
pagkakataon na manumbalik kay Jehova taglay ang 
isang sakdal na puso. May panahon na mas marami 
pang tao ang binabautismuhan ng mga alagad ni 
Jesus kaysa kay Juan na Tagapagbautismo. (Ju 3:22, 
4:1-3) Pagkaalis ni Jesus patungong Galilea, malala- 
king pulutong mula sa Jerusalem at Judea ang su- 
munod sa kaniya at sa gayon ay nakinabang sa ka- 
niyang ministeryo roon. (Mat 4:25, Mar 3:7: Luc 
6:17) Tulad ng mga taga-Galilea, walang alinla- 
ngang napukaw ang unang interes ng marami sa 
mga Judeanong ito dahil sa nakita nilang ginagawa 
ni Jesus sa Jerusalem noong kapistahan (Paskuwa, 
30 C.E.). (Ju 4:45) Ang balita tungkol sa mga hima- 
la ni Jesus sa Galilea, gaya ng pagbuhay-muli sa ka- 
isa-isang anak na lalaki ng isang balo sa Nain, ay lu- 
maganap din sa buong Judea.--Luc 7:11-17. 


JUDEA 


Gayunman, bumangon ang matinding pagsalan- 
sang laban kay Jesus mula sa mga lider ng relihiyon 
ng Judea. Waring mas malaki ang impluwensiya ng 
mga ito sa mga Judeano kaysa sa mga taga-Galilea. 
Pasimula noong panahon ng Paskuwa ng 31 C.E. ay 
hindi na naging ligtas si Jesus sa Judea. (Ju 5:1, 16- 
18, 7:1) Magkagayunman, dinaluhan niya ang mga 
kapistahan sa Jerusalem at ginamit niya ang pagka- 
kataon upang mangaral. (Ju 7:10-13, 25, 26, 32; 
10:22-39) Malamang na mula sa Judea isinugo ni Je- 
sus ang 70, pagkatapos ng Kapistahan ng mga Ku- 
bol noong 32 C.E. (Luc 10:1-24) Nang maglaon, sa 
kabila ng naunang mga pagtatangka na batuhin 
siya, ipinasiya ni Jesus na pumaroon sa Judea nang 
malaman niyang namatay ang kaniyang kaibigang 
si Lazaro. Ang sumunod na pagbuhay-muli ni Jesus 
kay Lazaro sa Betania ay ginamit ng mga lider ng 
relihiyon bilang karagdagang dahilan upang sika- 
ping patayin siya. Ang ilan sa kanila ay nagsabi: 
“Kung pababayaan natin siya nang ganito, silang la- 
hat ay mananampalataya sa kaniya, at darating ang 
mga Romano at kukunin kapuwa ang ating dako at 
ang ating bansa. ”---Ju 11:5-8, 45-53. 

Bagaman pangunahing tinatalakay ng mga si- 
noptikong Ebanghelyo ang ministeryo ni Jesus sa 
Galilea (malamang ay dahil sa mas mabuting pag- 
tugon doon), hindi pinabayaan ni Jesus ang Judea. 
Kung pinabayaan niya ito ay hindi sana nasabi ng 
kaniyang mga kaaway sa harap ni Pilato: “Sinusul- 
sulan niya ang mga tao sa pamamagitan ng pagtu- 
turo sa buong Judea, nagsimula pa sa Galilea hang- 
gang dito. ”--Luc 23:5. 

Pagkatapos ng kamatayan at pagkabuhay-muli ni 
Kristo Jesus, ang Jerusalem at Judea ay patuloy na 
tumanggap ng lubusang patotoo. (Gaw 1:8) Noong 
araw ng Pentecostes, 33 C.E., walang alinlangang 
kabilang ang mga Judeano sa 3,000 na tumugon sa 
pangangaral ni Pedro at nabautismuhan. Pagkata- 
pos nito, ang kongregasyong Kristiyano sa Jerusa- 
lem ay patuloy na lumago. (Gaw 2) Ngunit ito ay 
may kaakibat na mga pagsalansang. (Gaw 4:5-7, 
15-17: 5:17, 18, 40; 6:8-12) Pagkatapos ng pagbato 
sa Kristiyanong si Esteban, gayon na lamang katin- 
di ang pag-uusig na dumating anupat “ang lahat 
maliban sa mga apostol ay nangalat sa lahat ng mga 
pook ng Judea at Samaria.” (Gaw 8:1) Ngunit, sa ha- 
lip na maging hadlang, ang pangangalat na ito ay 
nagbunga ng paglaganap ng mensaheng Kristiyano, 
at lumilitaw na may nabuong mga bagong kongre- 
gasyon sa Judea at sa iba pang mga lugar. (Gaw 8:4, 
Gal 1:22) Kasunod ng pagkakumberte ng mang- 
uusig na si Saul ng Tarso, “ang kongregasyon sa bu- 
ong Judea at Galilea at Samaria ay nagkaroon ng 
isang yugto ng kapayapaan, anupat napatitibay: at 
habang lumalakad ito sa pagkatakot kay Jehova at 
sa kaaliwan mula sa banal na espiritu ay patuloy 


JUDIO 


itong dumarami.” (Gaw 9:31) Ang dating mang- 
uusig, ang apostol na si Pablo mismo, ay nangaral 
sa Jerusalem at Judea. (Gaw 26:20) Sa pamamagi- 
tan ng gawain ni Pablo at ng iba pa ay nakapagta- 
tag ng mga bagong kongregasyon ng mga Kristiya- 
no, at ang mga apostol at matatandang lalaki ng 
kongregasyon sa Jerusalem ang nagsilbing lupong 
tagapamahala para sa lahat ng mga ito.---Gaw 15:1- 
33; Ro 15:30-32. 

Lumilitaw na marami sa mga Judiong Kristiyano 
na naninirahan sa Judea ay dukha. Kaya nga ma- 
lamang na lubhang nakapagpatibay-loob sa kanila 
ang makinabang sila mula sa kusang-loob na tu- 
long na inorganisa para sa kanila ng kanilang mga 
kapatid na Kristiyano sa ibang bahagi ng lupa. 
(Gaw 11:28-30, Ro 15:25-27: 1Co 16:1-3, 2Co 9:5, 7) 
Habang nagpapatuloy sila sa kanilang tapat na 
paglilingkod, ang mga Judiong Kristiyano sa Judea 
ay dumanas ng matinding pag-uusig mula sa kani- 
lang di-sumasampalatayang mga kababayan. (1Te 
2:14) Sa wakas, noong 66 C.E., nang ang mga huk- 
bong Romano sa ilalim ni Cestio Gallo ay umatras 
mula sa Jerusalem, ang mga Kristiyanong ito, bi- 
lang pagsunod sa makahulang mga salita ni Jesus, 
ay tumakas mula sa Jerusalem at Judea patungo sa 
mga bundok, sa gayon ay nakaligtas sila sa kahi- 
la-hilakbot na pagkawasak na sumapit sa Jerusa- 
lem noong 70 C.E.--Mat 24:15, 16, Mar 13:14: Luc 
21:20, 21. 


JUDIO [Ni (Kay) Juda]. Taong mula sa tribo ni 
Juda. Sa ulat ng Bibliya, ginamit lamang ang kata- 
wagang ito pagkatapos bumagsak ang sampung- 
tribong kaharian ng Israel. Noong panahon ni Heze- 
kias, gumamit si Isaias ng isang anyong pang-uri 
ng salitang ito, na isinaling “wika ng mga Judio.” 
(Isa 36:11, 13) Kadalasan, ang timugang kaharian 
ay tinatawag na Juda, at ang mga mamamayan 
nito ay tinatawag na mga anak ni Juda o tribo 
ng mga anak ni Juda. Walang alinlangan na ang 
unang manunulat ng Bibliya na gumamit ng kata- 
wagang “Judio” upang tukuyin ang mga mamama- 
yan ng Juda ay ang manunulat ng mga aklat ng 
Mga Hari, si Jeremias, na nagsimulang maglingkod 
bilang propeta noong 647 B.C.E. (Tingnan ang 2Ha 
16:6: 25:25.) Pagkatapos ng pagkatapon, ikinapit ang 
katawagang ito sa lahat ng mga Israelitang nagba- 
lik (Ezr 4:12, 6:7: Ne 1:2, 5:17) at nang maglaon, sa 
lahat ng Hebreo sa buong daigdig, upang ipakita 
ang kaibahan nila sa mga bansang Gentil. (Es 3:6, 
9:20) Ang mga lalaking Gentil na tumanggap sa pa- 
nanampalatayang Judio at naging mga tinuling 
proselita ay nagpakilala rin bilang mga Judio. (Es 
8:17) Gayunman, sa Hebreong Kasulatan, ang pa- 
nanalitang “naninirahang dayuhan” ay maaaring 


1286 


tumukoy sa isa na tumanggap sa relihiyon ng mga 
Judio (Jer 22:3), at maging sa Kristiyanong Grie- 
gong Kasulatan, kung minsa'y ipinakikilala sila sa 
pamamagitan ng terminong “mga proselita.” (Gaw 
2:10, 6:5: 13:43) Ang terminong “babaing Judio" ay 
ginamit sa Gawa 24:24. 

Noong bata pa si Jesus, may mga astrologong du- 
mating sa Jerusalem at nagtanong: “Nasaan ang isa 
na ipinanganak na hari ng mga Judio?” (Mat 2:1, 2) 
Sa pahirapang tulos ni Jesus, inilagay ni Pilato ang 
titulong “Si Jesus na Nazareno ang Hari ng mga Ju- 
dio. ”--Ju 19:19. 

Makasagisag na Paggamit. [Ipinakita ng apos- 
tol na si Pablo na hindi dapat ipagmapuri ng mga Ju- 
dio ang kanilang pinagmulan sa laman at hindi sila 
dapat manalig sa mga gawa ng Kautusan upang 
magtamo ng lingap ng Diyos. Nangatuwiran siya: 
“Sapagkat siya ay hindi Judio na gayon sa panlabas, 
ni ang pagtutuli man ay yaong nasa panlabas sa la- 
man. Kundi siya ay Judio na gayon sa panloob, at 
ang kaniyang pagtutuli ay yaong sa puso sa pama- 
magitan ng espiritu, at hindi sa pamamagitan ng 
isang nakasulat na kodigo. Ang papuri ng isang iyon 
ay nanggagaling, hindi sa mga tao, kundi sa Diyos.” 
(Ro 2:28, 29) Dito, ginamit ni Pablo ang kahulugan 
ng pangalang Juda at ipinakita niya na ang tunay na 
saligan upang magtamo ng papuri mula sa Diyos ay 
ang pagiging isang lingkod ng Diyos mula sa puso, 
sa pamamagitan ng espiritu. Ang argumentong ito 
ay kasuwato ng kaniyang pangangatuwiran sa Roma 
kabanata 4 na ang tunay na binhi ni Abraham ay 
yaong mga may pananampalatayang gaya ng kay 
Abraham. Itinawag-pansin din niya na hindi maha- 
laga sa kongregasyong Kristiyano ang nasyonalidad, 
sapagkat “walang Judio ni Griego [Gentil] man.” (Gal 
3:28) Nang kausapin ng binuhay-muling si Jesu- 
Kristo ang kongregasyon sa Smirna upang aliwin 
sila dahil sa pag-uusig na dinaranas nila, panguna- 
hin na mula sa mga Judio, sinabi niya: “Alam ko... 
ang pamumusong niyaong mga nagsasabing sila 
nga ay mga Judio, at gayunma'y hindi sila gayon 
kundi isang sinagoga ni Satanas. ”---Apo 2:9. 


JUDIT [anyong pambabae ng Jehudi]. Isang 
asawa ni Esau, anak ni Beeri na Hiteo at laging san- 
hi ng kapaitan para kay Isaac at kay Rebeka. (Gen 
26:34, 35) Marahil ay siya rin ang Oholibama sa 
Genesis 36:2. 


JULIA. Isang miyembro ng kongregasyon sa 
Roma na pinadalhan ni Pablo ng mga pagbati. (Ro 
16:15) Si Julia marahil ay asawa o kapatid ni Filo- 
logo. 


JULIO. Isang Romanong opisyal ng hukbo o sen- 
turyon ng pangkat ni Augusto na nag-ingat kay Pa- 
blo sa paglalakbay patungong Roma. (Gaw 27:1: ting- 


1287 


nan ang OPISYAL NG HUKBO, AUGUSTO, PANGKAT NI.) 
Mula noong pasimula ng pagbibiyahe sa dagat, lumi- 
litaw na natanto ni Julio na hindi isang pangkarani- 
wang bilanggo si Pablo at pinagpakitaan niya ito ng 
kabaitan, halimbawa, hinayaan niya itong dumaong 
upang dumalaw sa mga kaibigan nito sa Sidon. Ga- 
yunman, nang maglaon, nang ipahiwatig ni Pablo na 
pansamantalang magiging mapanganib kung mag- 
papatuloy sila sa paglalakbay, nakinig si Julio sa sa- 
lungat na opinyon ng piloto at ng may-ari ng barko. 
Sa kalaunan, napigilan ng mga kawal ni Julio ang 
pagtakas ng mga magdaragat, sa pamamagitan ng 
pagsunod sa mga salita ni Pablo: “Malibang manatili 
sa barko ang mga taong ito ay hindi kayo maliligtas.” 
Nang mawasak ang barko, nailigtas ni Julio ang bu- 
hay ni Pablo dahil hindi niya hinayaang patayin ng 
mga kawal ang mga bilanggo.---Gaw 27:1-44. 


JUNIAS. Isa na tumanggap ng pantanging mga 
pagbati sa liham ni Pablo sa mga taga-Roma (16:7). 
Sina Andronico at Junias ay “mga kamag-anak” niya. 
Bagaman ang salitang Griego na ginamit dito ay ma- 
aaring mangahulugang “kababayan,” ang panguna- 
hing kahulugan ay “kadugong kamag-anak sa iisang 
salinlahi.” Ang dalawang ito ay ‘mga kapuwa bihag’ 
ni Pablo, posibleng nakasama niya sa bilangguan. 
Kapuwa sila tinawag ni Pablo na “mga lalaking kini- 
kilala sa gitna ng mga apostol,” marahil ay ginuguni- 
ta ang kanilang mainam na reputasyon sa mga apos- 
tol. Sila ay “mas matatagal nang kaisa ni Kristo kaysa 
kay Pablo mismo,’ anupat nagpapahiwatig na nauna 
silang naging mga alagad. 


K 


KAALAMAN. Pangunahin na, ang kaalaman 
ay nangangahulugan ng kabatiran sa mga bagay- 
bagay na natamo sa pamamagitan ng personal na 
karanasan, pagmamasid, o pag-aaral. Masidhing 
pinasisigla ng Bibliya ang paghahangad at ang 
pag-iimbak ng tamang kaalaman, anupat inirere- 
komenda ito sa halip na ginto. (Kaw 8:10, 20:15) 
Idiniin ni Jesus ang kahalagahan ng tunay na pag- 
kakilala sa kaniya at sa kaniyang Ama, at ang kaa- 
laman ay paulit-ulit namang idiniriin sa mga aklat 
ng Kristiyanong Griegong Kasulatan.--Ju 17:3, Fil 
1:9: 2Pe 3:18. 

Bukal ng Kaalaman. Ang totoo, si Jehova 
ang pangunahing Bukal ng kaalaman. Sabihin pa, 
ang buhay ay nagmula sa kaniya at mahalaga ang 


KAALAMAN 


JUSAB-HESED. [Isa sa mga anak ni Zeruba- 


bel.--1Cr 3:19, 20. 


JUSTO [mula sa Lat., nangangahulugang “Ma- 
katarungan: Matapat, Matuwid']. 

1. Ang huling pangalan ni Jose Barsabas. Sina 
Justo at Matias ang dalawang kandidatong iminung- 
kahi na posibleng kapalit ni Hudas Iscariote bilang 
isang apostol. Ang palabunot ay nahulog kay Mati- 
as. Bagaman hindi napili si Justo, ang pagsasaa- 
lang-alang sa kaniya para sa katungkulan ay nag- 
papakitang isa siyang may-gulang na alagad ni 
Jesu-Kristo.--Gaw 1:23-26. 

2. Isang mananampalatayang taga-Corinto na 
ang tahanan ay katabi ng sinagoga. Dahil sa pagsa- 
lansang ng mga Judio, “lumipat” si Pablo sa bahay 
ni Titio Justo, samakatuwid nga, ipinagpatuloy niya 
roon ang kaniyang pangangaral, nanatili siyang na- 
ninirahan kasama nina Aquila at Priscila.---Gaw 
18:1-7. 

3. Isang Judiong kamanggagawa ng apostol na si 
Pablo. Si Justo, na tinawag ding Jesus, ay isa sa mga 
nagpalakas kay Pablo nang una itong mabilanggo sa 
Roma at nagpadala ng kaniyang mga pagbati sa 
mga taga-Colosas.---Col 4:10, 11. 


JUTA  [malamang, Pinalawak (o, Pinaluwang) na 
Dako]. Isang lugar sa bulubunduking pook ng Juda. 
Ibinigay ito sa “mga anak ni Aaron” bilang isang 
lunsod ng mga saserdote. (Jos 15:20, 48, 55; 21: 
13, 16) Ipinapalagay na ang Juta ay ang makaba- 
gong Yatta, na nasa isang tagaytay na mga 10 km 
(6 na mi) sa T ng Hebron. 


buhay sa pagtataglay ng isang tao ng anumang ka- 
alaman. (Aw 36:9: Gaw 17:25, 28) Karagdagan pa, 
ang Diyos ang lumalang sa lahat ng bagay, kaya 
naman ang kaalaman ng tao ay nakabatay sa pag- 
aaral ng mga gawang-kamay ng Diyos. (Apo 4:11, 
Aw 19:1, 2) Kinasihan din ng Diyos ang kaniyang 
nasusulat na Salita, anupat mula rito ay matututu- 
han ng tao ang kalooban at mga layunin ng Diyos. 
(2Ti 3:16, 17) Samakatuwid, ang sentro ng lahat ng 
tunay na kaalaman ay si Jehova, at ang taong nag- 
hahangad nito ay dapat na magtaglay ng pag- 
katakot sa Diyos na tutulong sa kaniya na ma- 
ging maingat upang hindi niya maranasan ang 
galit ni Jehova. Ang gayong pagkatakot ang pasi- 
mula ng kaalaman. (Kaw 1:7) Nakatutulong ang 


KAALAMAN 


gayong makadiyos na takot sa isang tao na magta- 
mo ng tumpak na kaalaman, samantalang yaong 
mga nagwawalang-bahala sa Diyos ay gumagawa 
ng maling mga konklusyon mula sa mga bagay na 
namamasdan nila. 

Sa Bibliya, madalas na iniuugnay kay Jehova ang 
kaalaman, anupat tinatawag siyang “Diyos ng kaa- 
laman” at inilalarawan siya bilang “sakdal sa kaala- 
man.”--ISa 2:3: Job 36:4, 37:14, 16. 

Gayon na lamang kahalaga ang papel na iniatas 
ni Jehova sa kaniyang Anak sa katuparan ng Kani- 
yang mga layunin anupat maaaring sabihin tung- 
kol kay Jesus: “Maingat na nakakubli sa kaniya ang 
lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng ka- 
alaman.” (Col 2:3) Malibang manampalataya ang 
isang tao kay Jesu-Kristo bilang Anak ng Diyos, 
hindi niya maiintindihan ang tunay na kahulugan 
ng Kasulatan at hindi niya makikita kung paano 
natutupad ang mga layunin ng Diyos kaayon ng 
inihula Niya. 

Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga salitang 
Hebreo at Griego na kadalasang isinasalin bilang 
“kaalaman,” at sa pamamagitan din ng pagbibigay- 
pansin sa kaugnayan ng kaalaman sa karunungan, 
unawa (understanding), kakayahang mag-isip, at 
kaunawaan (discernment), matutulungan ang isa 
na higit pang maunawaan ang kahulugan at ang 
kahalagahan ng kaalaman. 

Kahulugan ng Termino. Sa Hebreong Kasu- 
latan, maraming salita (mga pangngalan) na maa- 
aring isalin bilang “kaalaman” ang nauugnay sa sa- 
ligang pandiwa na yadha”, na nangangahulugang 
“malaman,” “matalastas,” “makilala o maranasan,” 
o “maging makaranasan, dalubhasa.” Matitiyak sa 
pamamagitan ng konteksto ang eksaktong kahulu- 
gan ng mga ito, at kadalasan na, kung paano dapat 
isalin ang bawat salita. Halimbawa, sinabi ng Diyos 
na 'kilala' niya si Abraham at sa gayo'y nakatitiyak 
siya na uutusan nang wasto ng taong ito na may 
pananampalataya ang mga supling nito. Hindi la- 
mang basta sinasabi ni Jehova na batid niyang 
umiiral si Abraham kundi, na lubusan Niyang kini- 
lala si Abraham, sapagkat napagmasdan niya ang 
pagkamasunurin at interes ni Abraham sa tunay 
na pagsamba sa loob ng maraming taon.---Gen 18: 
19, NW, La, Gen 22:12: ihambing ang JEHOVA (Pag- 
gamit sa Pangalan Noong Sinaunang Panahon at 
ang Kahulugan Nito). 

Gaya ng pandiwang ya dha” (malaman), ang pa- 
ngunahing salitang Hebreo na isinasaling “kaa- 
laman” (daath) ay may saligang ideya ng pag- 
kaalam ng mga bagay-bagay o pagkakaroon ng 
impormasyon, ngunit kung minsan ay may higit 
pa itong kahulugan. Halimbawa, sinasabi ng Oseas 
4:1, 6 na may panahon noon na sa Israel ay walang 


ma 


1288 


“kaalaman sa Diyos.” Hindi iyon nangangahulu- 
gang hindi alam ng bayan na si Jehova ang Diyos 
at na iniligtas at pinatnubayan niya ang mga Isra- 
elita noong nakalipas. (Os 8:2) Kundi, dahil sa kani- 
lang landasin ng pamamaslang, pagnanakaw, at 
pangangalunya ay ipinakita nila na itinatakwil nila 
ang tunay na kaalaman dahil hindi sila kumikilos 
kaayon nito.---Os 4:2. 

Kung minsan ang ya-dha” ay tumutukoy sa sek- 
suwal na pakikipagtalik, gaya sa Genesis 4:17, kung 
saan isinasalin ito nang literal ng ilang salin bilang 
“nakilala” (KJ: RS: Ro), samantalang angkop na- 
mang sinasabi ng iba na si Cain ay “nakipagtalik” 
sa kaniyang asawa. (AT: Mo, NW) Sa Mateo 1:25 at 
Lucas 1:34, ang pandiwang Griego na gi-no'sko ay 
ginamit sa katulad na paraan. 

Matapos kainin nina Adan at Eva ang ipinagba- 
bawal na bunga (Gen 2:17: 3:5, 6), sinabi ni Jehova 
sa kasama niya sa paglalang (Ju 1:1-3): “Narito, ang 
tao ay naging tulad ng isa sa atin na nakakakilala 
ng mabuti at masama.” (Gen 3:22) Lumilitaw na 
hindi ito nangangahulugan ng basta pagkakilala ng 
kung ano ang mabuti at ng kung ano ang masama 
para sa kanila, sapagkat may gayon nang kaalaman 
ang unang lalaki at babae dahil sa mga utos ng 
Diyos sa kanila. Karagdagan pa, ang mga salita ng 
Diyos sa Genesis 3:22 ay hindi maaaring tumukoy 
sa pagkakilala nila ng kung ano ang masama sa pa- 
mamagitan ng karanasan, sapagkat sinabi ni Jeho- 
va na sila'y naging tulad niya at hindi naman niya 
nalaman kung ano ang masama sa pamamagitan 
ng pagsasagawa niyaon. (Aw 92:14, 15) Maliwanag, 
nakilala nina Adan at Eva kung ano ang mabuti at 
kung ano ang masama sa pantanging diwa na sila 
na ang nagpasiya sa kung ano ang mabuti at kung 
ano ang masama. Sa idolatrosong paraan ay mas 
itinaguyod nila ang kanilang kapasiyahan kaysa ya- 
ong sa Diyos, anupat naging masuwayin sila at gi- 
nawa nilang kautusan ang kanilang sarili, wika 
nga, sa halip na sumunod kay Jehova, na nagtatag- 
lay kapuwa ng karapatan at ng karunungan na kai- 
langan upang matiyak ang mabuti at ang masama. 
Kaya, ang sarili nilang pagkakilala, o pamantayan, 
ng mabuti at masama ay hindi katulad ng kay Je- 
hova. Sa halip, inakay sila nito sa kahapisan.---Jer 
10:23. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, may dala- 
wang salita na karaniwang isinasalin bilang “ka- 
alaman,” ang gno'sis at ang @epignosis. Kapuwa 
nauugnay ang mga ito sa pandiwang gi-no'sko, 
na nangangahulugang “malaman o makilala, mau- 
nawaan, mahiwatigan.” Gayunman, ipinakikita ng 
paggamit ng Bibliya sa pandiwang ito na maaari 
itong magpahiwatig ng isang kaayaayang kaugna- 
yan sa pagitan ng isang persona at ng isa na “kila- 


1289 


la” niya. (1Co 8:3: 2Ti 2:19) Ang kaalaman (gno'sis) 
ay ginagamit sa lubhang kaayaayang diwa sa Kris- 
tiyanong Griegong Kasulatan. Gayunpaman, hindi 
lahat ng matatawag ng mga tao na “kaalaman” ay 
dapat hangarin, dahil may mga pilosopiya at mga 
pangmalas na “may-kabulaanang tinatawag na 'ka- 
alaman.”” (1Ti 6:20) Ang inirerekomendang kaala- 
man ay yaong tungkol sa Diyos at sa kaniyang 
mga layunin. (2Pe 1:5) Nagsasangkot ito ng higit pa 
sa basta pagkakaroon lamang ng mga imporma- 
syon, na taglay rin naman ng maraming ateista, 
nagpapahiwatig ito ng personal na debosyon sa 
Diyos at kay Kristo. (Ju 17:3, 6:68, 69) Bagaman sa 
pagkakaroon ng kaalaman (mga impormasyon la- 
mang) ay maaari nating madama na nakahihigit 
tayo sa iba, ang pagkakilala natin sa “pag-ibig ng 
Kristo na nakahihigit sa kaalaman,” samakatuwid 
nga, pagkakilala sa pag-ibig na ito sa pamamagitan 
ng karanasan dahil personal nating tinutularan ang 
kaniyang maibiging mga daan, ang magbabalanse 
at magbibigay ng kapaki-pakinabang na patnubay 
sa paggamit natin ng anumang impormasyon na 
natamo natin.---Efe 3:19. 

Mula sa konteksto, ang @pignossis, isang mas 
malalim na anyo ng gnosis (epi, nangangahu- 
lugang “karagdagan"), ay kadalasang masusum- 
pungang nangangahulugan ng “eksakto, tumpak, 
o lubos na kaalaman.” Kaya naman si Pablo ay su- 
mulat tungkol sa ilan na nag-aaral (anupat kumu- 
kuha ng kaalaman) “gayunma'y hindi kailanman 
sumasapit sa tumpak na kaalaman [“totoong kaala- 
man,” TC: “personal na kaalaman,” Ro; “malinaw, 
lubos na kaalaman,” Da tlb] sa katotohanan.” (2Ti 
3:6, 7) Ipinanalangin din niya na yaong mga nasa 
kongregasyon sa Colosas, na maliwanag na may 
kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos, dahil na- 
ging mga Kristiyano sila, ay “mapuspos nawa ng 
tumpak na kaalaman sa kaniyang kalooban na may 
buong karunungan at espirituwal na pagkaunawa." 
(Col 1:9) Dapat hangarin ng lahat ng mga Kristiya- 
no ang gayong tumpak na kaalaman (Efe 1:15-17: 
Fil 1:9, 1Ti 2:3, 4), yamang mahalaga ito sa pagbi- 
bihis ng “bagong personalidad” at sa pagtatamo ng 
kapayapaan.---Col 3:10, 2Pe 1:2. 

Mga Kaugnay na Katangian. Sa Bibliya, ka- 
limitang iniuugnay ang kaalaman sa iba pang mga 
katangiang gaya ng karunungan, unawa, kaunawa- 
an, at kakayahang mag-isip. (Kaw 2:1-6, 10, 11) 
Kapag nauunawaan ang pangunahing mga pagka- 
kaiba ng mga ito, maraming teksto ang lubos na 
nagiging malinaw. Gayunman, dapat kilalanin na 
hindi masasabing ang orihinal na mga salitang 
nasasangkot ay may permanenteng katumbas na 
partikular na mga salitang Tagalog. Nakaaapekto sa 
diwa ang tagpo at ang pagkakagamit sa isang sali- 


KAALAMAN 


ta. Magkagayunman, may kawili-wiling mga pag- 
kakaiba na masusumpungan kapag pinagtuunan 
ng isa ng pansin ang mga pagtukoy ng Bibliya sa 
kaalaman, karunungan, unawa, kaunawaan, at ka- 
kayahang mag-isip. 

Karunungan. Ang karunungan ay ang kaka- 
yahang gamitin ang kaalaman, ang matalinong 
pagkakapit ng mga natutuhan. Maaaring ang isang 
tao ay nagtataglay ng maraming kaalaman ngunit 
hindi naman niya alam kung paano iyon gagamitin 
dahil sa kawalan ng karunungan. Iniugnay ni Jesus 
ang karunungan sa naisagawang bagay nang sabi- 
hin niya: “Ang karunungan ay pinatutunayang ma- 
tuwid ng mga gawa nito.” (Mat 11:19) Mula sa 
Diyos, si Solomon ay humiling at tumanggap hindi 
lamang ng kaalaman kundi ng karunungan din. 
(2Cr 1:10; 1Ha 4:29-34) Nang iharap sa kaniya ang 
kaso ng dalawang babae na umaangkin sa iisang 
bata, may kaalaman si Solomon hinggil sa ma- 
sidhing pagmamahal ng isang ina sa kaniyang 
anak. Nagpamalas siya ng karunungan nang gami- 
tin niya ang kaniyang kaalaman upang lutasin ang 
usapin. (1Ha 3:16-28) “Karunungan ang panguna- 
hing bagay,” sapagkat kung wala ito ay walang ga- 
anong kabuluhan ang kaalaman. (Kaw 4:7: 15:2) 
Nananagana si Jehova kapuwa sa kaalaman at ka- 
runungan at inilalaan niya ang mga ito.--Ro 11:33, 
San 1:5. 

Unawa. Ang unawa (understanding) ay ang 
kakayahang makita kung paano nauugnay sa isa't 
isa ang mga bahagi o mga aspekto ng isang bagay, 
ang kakayahang makita ang kabuuan ng isang ba- 
gay at hindi lamang ang paisa-isang imporma- 
syon. Ang pandiwang salitang-ugat na Hebreong 
bin ay may pangunahing kahulugan na “maihiwa- 
lay” o “makilala,” at kadalasan itong isinasalin bi- 
lang “maunawaan” o “mapag-unawa.” Nakakatulad 
ito ng Griegong sy:ni@:mi. Kaya naman, sa Gawa 
28:26 (kung saan sinisipi ang Isa 6:9, 10) ay maaa- 
ring sabihin na may narinig ang mga Judio ngunit 
hindi nila naunawaan ang mga iyon, o hindi nila 
napag-ugnay-ugnay ang mga iyon. Hindi nila na- 
intindihan kung paano nagkakatugma-tugma ang 
mga punto o mga kaisipan upang magkaroon ng 
kahulugan para sa kanila. Nang sabihin ng Kawika- 
an 9:10 na “ang kaalaman sa Kabanal-banalan ay 
siyang pagkaunawa,” ipinakikita nito na ang tunay 
na pagkaunawa sa anumang bagay ay nagsasang- 
kot ng pagkakilala sa kaugnayan niyaon sa Diyos at 
sa kaniyang mga layunin. Dahil nagagawa ng isang 
taong may unawa na iugnay ang bagong imporma- 
syon sa mga bagay na dati na niyang alam, maaa- 
ring sabihin na “sa may-unawa ay madali ang kaa- 
laman.” (Kaw 14:6) Magkaugnay ang kaalaman at 


KAAMUAN 


ang unawa, at kapuwa dapat hangarin ang mga ito. 
--Kaw 2:5; 18:15. 

Kaunawaan. Ang isang salitang Hebreo, tevu- 
nah’, na kadalasang isinasalin bilang “kaunawaan” 
(discernment) ay nauugnay sa salitang bi-nah, na 
isinasaling “unawa.” Kapuwa lumilitaw ang mga ito 
sa Kawikaan 2:3, na isinasalin nang ganito sa salin 
ng The Jewish Publication Society: “Kung tatawag 
ka para sa unawa, at ilalakas mo ang iyong tinig 
para sa kaunawaan...” Gaya sa unawa, sangkot sa 
kaunawaan ang pagkatalos o pagkakilala sa mga 
bagay-bagay, ngunit nagdiriin ito ng pagkilala sa 
mga bahagi, anupat tinitimbang o sinusuri ang 
isang bahagi sa liwanag ng iba pang mga ba- 
hagi. Kapag pinagsasama ng isang tao ang kaa- 
laman at ang kaunawaan, kinokontrol niya ang 
kaniyang sinasabi at malamig ang kaniyang espi- 
ritu. (Kaw 17:27) Nagpapamalas naman ng ka- 
walang-kaunawaan yaong sumasalansang kay Je- 
hova. (Kaw 21:30) Sa pamamagitan ng kaniyang 
Anak, nagbibigay ng kaunawaan (lubos na unawa 
o kaunawaan [insight]) ang Diyos.--2Ti 2:1, 7, 
NW, NE. 

Kakayahang mag-isip. Ang kaalaman ay na- 
uugnay rin sa salita na kung minsan ay isinasalin 
bilang “kakayahang mag-isip” (sa Heb., mezim- 
mah’). Ang salitang Hebreo ay maaaring gamitin 
sa masamang diwa (buktot na mga ideya, mga 
pakana) o sa kaayaayang diwa (katalinuhan, kata- 
lasan ng isip). (Aw 10:2; Kaw 1:4) Samakatuwid, 
ang isip at mga kaisipan ay maaaring akayin tu- 
ngo sa isang kapuri-puri, matuwid na tunguhin, 
o sa kabaligtaran nito. Sa masusing pagbibigay- 
pansin niya sa paraan ng pagsasagawa ni Jeho- 
va ng mga bagay-bagay at sa pagkikiling niya 
ng kaniyang mga tainga sa lahat ng iba't ibang 
aspekto ng Kaniyang kalooban at mga layunin, 
iniingatan ng isang tao ang kaniyang sariling ka- 
kayahang mag-isip, anupat itinutuon iyon sa ta- 
mang mga landas. (Kaw 5:1, 2) Kapag ginamit 
nang wasto ng isang tao ang kaniyang kakaya- 
hang mag-isip, kaayon ng makadiyos na karu- 
nungan at kaalaman, iingatan siya nito na hu- 
wag masilo ng imoral na mga pang-akit.--Kaw 
2:10-12. 

Babala sa Pagtatamo ng Kaalaman. Mali- 
wanag na tinutukoy ni Solomon ang kaalaman sa 
negatibong paraan nang sabihin niya: “Sapagkat sa 
saganang karunungan ay may saganang kaligali- 
gan, anupat siya na nagpaparami ng kaalaman ay 
nagpaparami ng kirot.” (Ec 1:18) Waring salungat 
ito sa karaniwang pangmalas na masusumpungan 
ng isa sa Bibliya hinggil sa kaalaman. Gayunman, 
dito ay muling idiniriin ni Solomon ang kawalang- 


1290 


kabuluhan ng pagsisikap ng tao sa lahat ng bagay 
malibang may kaugnayan ang mga ito sa pagsasa- 
gawa ng mga utos ng Diyos. (Ec 1:13, 14) Sa- 
makatuwid, maaaring magtamo ang isang tao ng 
kaalaman at karunungan sa maraming larangan, 
o maaari pa nga niyang pag-aralan nang husto ang 
ilang larangan ng pagpapakadalubhasa, at maaa- 
ring ang gayong kaalaman at karunungan sa ga- 
nang sarili ay wasto naman, bagaman hindi tuwi- 
rang nauugnay sa ipinahayag na layunin ng Diyos. 
Gayunpaman, sa pagtataglay ng gayong karagda- 
gang kaalaman at karunungan, maaaring higit na 
mabatid ng isang tao kung gaano kalimitado ang 
kaniyang mga pagkakataon na magamit ang kani- 
yang kaalaman at karunungan, dahil sa kaiklian ng 
kaniyang buhay at dahil sa mga suliranin at masa- 
samang kalagayan na hinaharap niya at sumasa- 
lansang sa kaniya sa di-sakdal na lipunan ng tao. 
Nakasisiphayo ito, anupat nagdudulot ng masa- 
kit na damdamin ng pagkabigo. (Ihambing ang 
Ro 8:20-22, Ec 12:13, 14: tingnan ang ECLESIAS- 
TES.) Gayundin naman, ang kaalamang natamo sa 
pamamagitan ng “debosyon sa maraming aklat,' 
malibang may kaugnayan at ginagamit sa pagsa- 
sagawa ng mga utos ng Diyos, ay “nakapanghihi- 
magod sa laman.”--Ec 12:12. 


KAAMUAN. Kahinahunan ng kalooban, na wa- 
lang kapalaluan o pagmamapuri. Ang disposisyon 
ng kaisipan na tumutulong sa isa na mabata ang 
pinsala nang may pagtitiis at nang hindi naiinis, 
naghihinanakit, o naghihiganti. May malapit na ka- 
ugnayan ito, at kadalasa'y hindi nakabukod, sa iba 
pang mabubuting katangian gaya ng kapakumba- 
baan, kababaan ng pag-iisip, at pagiging banayad. 
(Tingnan ang KAHINAHUNAN, KAPAKUMBABAAN.) Ang 
salitang Hebreo na isinasalin bilang “maamo” (@- 
naw’) ay nagmula sa salitang-ugat na anah’, na 
nangangahulugang “mapighati, maibaba, masliil.” 
Sa Bibliya, idiniriin ang kaamuan bilang ang 
pangkaisipang saloobin ng isa, una sa lahat, may 
kaugnayan sa Diyos, pagkatapos ay may kaugna- 
yan sa kaniyang mga kapuwa nilalang. Halimbawa, 
nasusulat: “Patitindihin nga ng maaamo ang kani- 
lang pagsasaya kay Jehova.” (Isa 29:19) Madaling 
turuan ang mga taong maaamo---'ituturo [ni Jeho- 
va] sa maaamo ang kaniyang daan” (Aw 25:9)--at 
handa silang batahin ang disiplina mula sa kamay 
ng Diyos, bagaman ito'y pansamantalang nakapi- 
pighati. (Heb 12:4-11) Dahil sa kaamuan, nakapag- 
hihintay ang mga tao kay Jehova na ituwid ang 
mga mali at mga pinsalang dinaranas nila nang di- 
makatarungan, sa halip na mag-init sa galit. (Aw 
37:8-11) Hindi mabibigo ang gayong mga tao, sa- 
pagkat ang inatasan ni Jehova, ang “maliit na sa- 


1291 


nga mula sa tuod ni Jesse,” ay sasaway ayon sa ka- 
tuwiran “alang-alang sa maaamo sa lupa."--Isa 
11:1-4. 

Si Moises. Gayong uri ng tao si Moises, na “to- 
toong pinakamaamo sa lahat ng taong nasa ibabaw 
ng lupa,” anupat kaya niyang tumanggap ng mga 
kritisismo nang hindi naghihinanakit. (Bil 12:3) Bi- 
nanggit ang pananalitang ito tungkol sa kaniyang 
kaamuan noong magbulung-bulungan sina Miriam 
at Aaron laban kay Moises. Ang totoo, iyon ay di- 
makatuwirang reklamo laban kay Jehova na agad 
naman Niyang binigyang-pansin at itinuwid.--Bil 
12:1-15. 

Dahil si Moises ang nag-ulat ng tungkol sa sari- 
li niyang kaamuan, pinararatangan siya ng ilang 
komentarista ng di-kinakailangang pagpuri sa ka- 
niyang sarili. Iginigiit naman ng ibang mga kritiko 
na iba ang nagdagdag ng pananalitang ito nang 
bandang huli, samantala, sinasabi ng iba pa na isa 
itong katibayan na hindi talaga si Moises ang su- 
mulat ng Pentateuch. Ngunit may kinalaman sa 
mga salitang ito, ang Commentary ni Cook ay nag- 
sasabi: “Kung ipapalagay natin na binigkas ni Moi- 
ses ang mga ito nang hindi ‘proprio motu [sa sari- 
li niyang pagkukusa], kundi sa ilalim ng patnubay 
ng Banal na Espiritu na sumasakaniya (ihambing 
ang xi. 17), makikita sa mga ito ang “pagiging ma- 
katotohanan, na isang katibayan ng pagiging tu- 
nay at gayundin ng pagiging kinasihan ng mga ito. 
Nakapaloob sa mga salitang ito, at maging sa mga 
talata kung saan gayundin ang pagkatahasan ni 
Moises sa pag-uulat ng sarili niyang mga pagkaka- 
mali (ihambing ang xx. 12 patuloy: Exo. iv. 24 pa- 
tuloy: Deu. i. 37), ang kasimplihan ng isa na nagpa- 
patotoo tungkol sa kaniyang sarili, ngunit hindi 
para sa kaniyang sarili (ihambing ang San Mat. xi. 
28, 29). Isiningit ang mga salitang ito upang ipali- 
wanag kung bakit hindi kumilos si Moises upang 
ipagbangong-puri ang kaniyang sarili, at kung ba- 
kit agad na namagitan ang Panginoon.” 

Si Jesu-Kristo. Nagpakita si Jesus ng kaamu- 
an nang batahin niya ang lahat ng uri ng personal 
na pananakit nang wala man lamang reklamo, anu- 
pat pinahintulutan pa nga niyang dalhin siya sa pa- 
tayan gaya ng isang kordero nang hindi ibinubuka 
ang kaniyang bibig upang tumutol. (Fil 2:5-8, Heb 
12:2, Gaw 8:32-35, Isa 53:7) Ang Isang ito na la- 
long dakila kaysa kay Moises ay nagrekomenda rin 
ng kaniyang sarili sa iba bilang isang taong maamo 
o mahinahong-loob. (Mat 11:28, 29, AS, KJ, ED, 
NW, Ro) Gaya ng inihula sa Isaias 61:1, pinahiran 
siya ng espiritu ni Jehova “upang maghayag ng 
mabuting balita sa maaamo.” Pagkabasa ng hulang 
ito sa sinagoga ng kaniyang sariling bayan ng Na- 
zaret, ipinahayag ni Jesus: “Ngayon ay natutupad 


KAARAWAN 


ang kasulatang ito na karirinig lamang ninyo.” (Luc 
4:16-21) Sa pagsusugo nang gayon sa kaniyang 
minamahal na Anak upang turuan ang maaamo 
tungkol sa kaligtasan, tunay ngang pinagpapakita- 
an sila ng Diyos ng lubhang pantanging lingap. 
--Aw 149:4; Kaw 3:34. 

Nagdudulot ng mga Pakinabang. Ipinaaa- 
bot pa rin sa mga taong maaamo sa lupa ang pa- 
anyayang ipinahayag ng propetang si Zefanias: 
“Hanapin ninyo si Jehova, ninyong lahat na maaa- 
mo sa lupa, na nagsasagawa ng Kaniyang hudisyal 
na pasiya. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin 
ninyo ang kaamuan [kapakumbabaan]. Baka sa- 
kaling makubli kayo sa araw ng galit ni Jeho- 
va.” (Zef 2:3, tlb sa Rbis) Higit pa riyan, may iba 
pang kamangha-manghang mga pangako na iniaa- 
lok sa maaamo. Halimbawa: “Ang maaamo ang 
magmamay-ari ng lupa, at makasusumpong nga 
sila ng masidhing kaluguran sa kasaganaan ng ka- 
payapaan.” (Aw 37:11) Kapuwa sa espirituwal at sa 
literal na mga diwa, “ang maaamo ay kakain at ma- 
bubusog.”--Aw 22:26. 

Kaya kabaligtaran ng balakyot na nagliligaw sa 
maaamo at nagsisikap na lipulin sila (Am 2:7: 8:4), 
si Jehova ay nakikinig sa kanilang taos-pusong 
mga pagnanasa sa pamamagitan ng pagsagot 
sa kanilang mga panalangin, hindi nabibigo ang 
pag-asa nila kay Jehova. (Aw 10:17: 9:18) Totoo 
ang kawikaan, “Mas mabuti ang magkaroon ng 
mapagpakumbabang espiritu kasama ng maaamo 
kaysa makihati sa samsam kasama ng mga palalo.” 
--Kaw 16:19. 


KAARAWAN. Ang araw o anibersaryo ng ka- 
panganakan ng isa; sa Hebreo, yohm hul-ledheth 
(Gen 40:20) at sa Griego, ge:ne'sia (Mat 14:6, Mar 
6:21). 

Noon, ang mga Hebreo ay nag-iingat ng mga re- 
kord ng taon kung kailan isinilang ang isa, gaya ng 
ipinakikita ng mga ulat ng talaangkanan at krono- 
lohiya sa Bibliya. (Bil 1:2, 3: Jos 14:10, 2Cr 31:16, 
17) Espesipikong binanggit ang mga edad ng mga 
Levita, mga saserdote, at mga hari. (Bil 4:3: 8:23- 
25: 2Ha 11:21: 15:2, 18:2) Totoo rin ito sa kaso ni Je- 
sus.--Luc 2:21, 22, 42; 3:23. 

Ayon sa Kasulatan, ang araw ng pagsilang ng 
isang sanggol ay kadalasan nang ipinagsasaya at 
ipinagpapasalamat ng mga magulang, at makatu- 
wiran naman ito, yamang “narito! Ang mga anak 
ay mana mula kay Jehova, ang bunga ng tiyan ay 
isang gantimpala.” (Aw 127:3; Jer 20:15: Luc 1:57, 
58) Gayunman, walang pahiwatig sa Kasulatan na 
ang tapat na mga mananamba ni Jehova ay nagdi- 
wang ng kanilang kaarawan, na isang paganong 
kaugalian. 


KAAWAAN 


Dalawa lamang ang pagdiriwang ng kaarawan 
na tuwirang binanggit sa Bibliya, yaong kay Para- 
on ng Ehipto (noong ika-18 siglo B.C.E.) at kay He- 
rodes Antipas (noong unang siglo C.E.). Magkaha- 
wig ang dalawang ulat sapagkat sa mga okasyong 
iyon ay parehong may malaking piging at pagkaka- 
loob ng pabor; ang mga iyon ay kapuwa nagpapaa- 
laala ng pagpatay. Sa unang okasyon ay pinugutan 
ng ulo ang punong magtitinapay ni Paraon at sa 
ikalawa naman ay si Juan na Tagapagbautismo. 
--Gen 40:18-22, 41:13, Mat 14:6-11: Mar 6:21-28. 

Sa Oseas 7:5, bagaman ang pananalitang “sa 
araw ng ating hari” ay posibleng tumutukoy sa 
isang piging ng kaarawan ng apostatang hari ng Is- 
rael kung kailan “pinagkasakit ng mga prinsipe ang 
kanilang sarili dahil sa alak,” posible rin na tumutu- 
koy ito sa araw ng anibersaryo ng pagluklok niya 
sa trono na mayroon ding gayong mga kasayahan. 

Nang ang mga anak na lalaki ni Job ay “magdaos 
ng isang piging sa bahay ng bawat isa sa kani-kani- 
yang araw, hindi dapat ipalagay na ipinagdiriwang 
nila noon ang kanilang mga kaarawan. (Job 1:4) Sa 
talatang ito, ang “araw” ay isinalin mula sa salitang 
Hebreo na yohm at tumutukoy sa yugto ng pana- 
hon mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglu- 
bog nito. Sa kabilang dako, ang salitang “kaarawan” 
ay isang tambalan ng mga salitang Hebreo na 
yohm (araw) at hulledheth. Ang pagkakaiba ng 
“araw” at ng kaarawan ng isa ay mapapansin sa 
Genesis 40:20, kung saan lumilitaw ang dalawang 
pananalitang ito: “At nang ikatlong araw [yohm] ay 
kaarawan ni Paraon [sa literal, “ang araw (yohm) 
ng kapanganakan (hulledheth) ni Paraon"].” Kaya 
tiyak na ang Job 1:4 ay hindi tumutukoy sa isang 
kaarawan, na maliwanag na siya namang tinutu- 
koy sa Genesis 40:20. Waring isang pampamilyang 
pagtitipon (posibleng isang kapistahan sa tagsibol 
o sa pag-aani) ang idinaos ng pitong anak na lalaki 
ni Job at sa panahon ng pagpipiging na ginanap 
nang buong sanlinggo, ang mga ito ay nagha- 
linhinan sa pagiging punong-abala ng piging sa 
kani-kaniyang sariling bahay at “sa kani-kaniyang 
araw.” 

Nang itatag ang Kristiyanismo, ang pangmalas 
sa pagdiriwang ng kaarawan ay hindi nagbago. Pi- 
nasinayaan ni Jesus ang isang Memoryal, hindi ng 
kaniyang kapanganakan, kundi ng kaniyang kama- 
tayan, sa pagsasabi: “Patuloy ninyong gawin ito bi- 
lang pag-alaala sa akin.” (Luc 22:19) Kung hindi ipi- 
nagdiwang o inalaala ng unang mga Kristiyano ang 
kaarawan ng kanilang Tagapagligtas, lalo na ngang 
hindi nila ipagdiriwang ang kanilang sariling araw 
ng kapanganakan. Ang istoryador na si Augustus 
Neander ay sumulat: “Ang ideya ng pagdiriwang 
ng kaarawan ay malayung-malayo sa mga konsep- 


1292 


to ng mga Kristiyano ng yugtong iyon.” (The His- 
tory of the Christian Religion and Church, During 
the Three First Centuries, isinalin ni H. J. Rose, 
1848, p. 190) “Iginigiit ni Origen [isang manunulat 
noong ikatlong siglo C.E.] . . . na ‘sa lahat ng mga 
taong banal sa Kasulatan, walang sinuman ang ini- 
ulat na naghanda ng salu-salo o nagdaos ng mala- 
king piging sa kaniyang kaarawan. Mga makasala- 
nan lamang (tulad nina Paraon at Herodes) ang 
nagpapakasaya sa araw ng kapanganakan nila sa 
daigdig na ito.” "---The Catholic Encyclopedia, 1913, 
Tomo X, p. 709. 

Kung gayon, maliwanag na ang masayang pag- 
diriwang ng mga kaarawan ay hindi nagmula sa 
Hebreo o sa Griegong Kasulatan. Karagdagan pa, 
sinasabi ng Cyclopaedia nina MClintock at Strong 
(1882, Tomo I, p. 817) na para sa mga Judio “ang 
mga pagdiriwang ng kaarawan ay bahagi ng idola- 
trosong pagsamba... , at malamang na ito'y dahil 
sa idolatrosong mga ritwal na isinasagawa sa mga 
pagdiriwang na iyon bilang parangal sa itinuturing 
na mga patrong diyos ng araw kung kailan isinilang 
ang isa.” 


KAAWAAN. Tingnan ang Awa, KAAWAAN. 


KAAWAY. Ang terminong Hebreo na 'oh-yev' 
at ang Griegong ekh-thros' ay tumutukoy sa isa na 
napopoot. (Exo 23:22, Mat 5:43) Ang unang rekord 
sa sansinukob hinggil sa pakikipag-alit ay ang gina- 
wa ng “serpiyente,” nang maglaon ay ipinakilala sa 
Bibliya bilang si Satanas na Diyablo (Apo 12:9), no- 
ong lapitan niya si Eva taglay ang isang hamon 
may kinalaman sa pagiging totoo ng mga salita ng 
Diyos. (Gen 3:4, 5) Inilarawan ni Jesu-Kristo ang 
espiritung nilalang na ito bilang isang mamama- 
tay-tao, at gayundin bilang “isang sinungaling at 
ama ng kasinungalingan.”--Ju 8:44: tingnan ang 
SATANAS. 

Mga Kaaway ng Diyos. Mula noong pana- 
hong iyon, si Satanas ang naging pangunahing ka- 
away ng Diyos. (Mat 13:25, 39) Sinisikap niyang 
impluwensiyahan ang sangkatauhan, at nagpapa- 
dala sila sa impluwensiyang iyon, kaya naman “ang 
buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isa na 
balakyot.” (1Ju 5:19) Samakatuwid, ang sanlibu- 
tang ito ay kaaway ng Diyos. (San 4:4) Gayunman, 
mahaba ang pagtitiis ng Diyos sa kaniyang mga 
kaaway at maawain siya sa mga kabilang sa kanila 
na nais maglingkod sa kaniya. Naglaan siya sa ka- 
nila ng paraan ng pakikipagkasundo sa pamama- 
gitan ng hain ni Jesu-Kristo. (Ro 5:10, Col 1:21, 
22) Yaong mga kaisa ni Kristo ay ginawa niyang 
“mga embahador” sa isang napopoot na sanlibutan, 
taglay ang ministeryo ng pakikipagkasundo.---2Co 
5:18-21. 


1293 


Sa kabilang dako, maraming mortal na kaaway 
ang Diyos, kabilang na si Satanas at ang mga ba- 
lakyot na demonyo, na nag-uudyok sa mga bansa 
na magtipon upang sumalansang sa Diyos (Apo 
16:13-16): ang apostatang “taong tampalasan,” na 
sumasalansang sa Diyos (2Te 2:3, 4): ang “Babilo- 
nyang Dakila,” na ang “mga kasalanan ay nagkapa- 
tung-patong hanggang sa langit” (Apo 17:5: 18:5): 
ang “mabangis na hayop” na nagmula sa dagat, na 
tumanggap ng kapangyarihan at awtoridad mula 
kay Satanas na dragon (Apo 13:1, 2, 6); ang “maba- 
ngis na hayop” na may dalawang sungay, na nag- 
tataguyod ng pagsamba sa “hayop” na nagmula sa 
dagat (Apo 13:11, 12), ang “kulay-iskarlatang ma- 
bangis na hayop” na “pund ng mapamusong na 
mga pangalan” (Apo 17:3): at yaong mga patuloy 
na sumusuporta sa kanila (Apo 19:17-21). Pupuksa- 
in ng Diyos ang mga ito.--Deu 32:41, Isa 59:18, 
Apo 20:10. 

Mga Kaaway ni Kristo. Ang mga kaaway ng 
Diyos ay mga kaaway rin ni Kristo. (Ju 8:42-47: 
Mat 10:40) Noong narito siya sa lupa, labis na nag- 
dusa si Jesu-Kristo sa mga kamay ng mga kaaway 
ng Diyos. Gayunpaman, hindi niya sila ginantihan, 
hindi niya sinikap na gawan sila ng pinsala. (1Pe 
2:21-23) Pinagaling pa nga niya ang isang lalaking 
kasama sa pulutong na lumabas na may mga pa- 
malo at mga tabak upang dakpin siya.---Luc 22:49- 
51: Ju 18:10, 11. 

Gayunman, matapos siyang buhaying-muli, siya 
ay “umupo sa kanan ng Diyos, na mula noon ay 
naghihintay hanggang sa mailagay ang kaniyang 
mga kaaway bilang tuntungan para sa kaniyang 
mga paa.” (Heb 10:12, 13, Luc 20:41-43) Ang hu- 
lang ito ay itinala sa Awit 110, na nagsasaad sa utos 
ni Jehova sa kaniyang Anak: “Manupil ka sa gitna 
ng iyong mga kaaway.” (Aw 110:2) Ang mga kaa- 
way na ito ni Jehova at ng kaniyang “pinahiran” ay 
sinasabing binubuo ng “mga bansa,” “mga liping 
pambansa,” “mga hari sa lupa,” at “matataas na 
opisyal.” (Aw 2:1-9) Sa Apocalipsis 19:11-21, ang 
isa na tinatawag na “Tapat at Totoo,” “Ang Salita ng 
Diyos,” at “Hari ng mga hari at Panginoon ng mga 
panginoon” ay inilalarawan na siyang nangunguna 
sa mga hukbo ng langit laban sa kaniyang mga ka- 
away. Ang kaniyang mga kaaway ay inilalarawan 
dito bilang “ang mabangis na hayop at ang mga 
hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo,” at ang 
“bulaang propeta,” na pawang lilipulin ni Kristo. 

Mga Kaaway ng Sangkatauhan. Ang mga 
kaaway ng Diyos ay mga kaaway rin ng sangkata- 
uhan dahil sinasalungat nila ang pakikipagkasundo 
ng tao sa Diyos at ang mga layunin ng Diyos para 
sa pamilya ng tao. Sinasalansang nila ang pagha- 
hayag ng katotohanan at sa gayon ay laban sila sa 


KAAWAY 


mga kapakanan ng lahat ng tao, gaya niyaong mga 
umusig sa unang mga Kristiyano.---1Te 2:15. 

Bukod diyan, dahil nakapasok ang kasalanan sa 
sanlibutan sa pamamagitan ni Adan, ang kamata- 
yan ay lumaganap sa lahat ng tao; mula noon, ito, 
gaya ng tawag dito ng Bibliya, ay naging “kaaway” 
ng sangkatauhan. (1Co 15:26, Ro 5:12) Ang kama- 
tayan ay hindi maaaring panaigan kung sa pag- 
sisikap lamang ng tao. (Aw 89:48) Tanging ang 
Diyos na Jehova, sa pamamagitan ni Jesu-Kristo, 
ang makapag-aalis sa kaaway na ito ng tao.---1Co 
15:24-26, Isa 25:8. 

Ang Pakikipaglaban ng Isang Kristiyano. 
Inilarawan ng apostol na si Pablo ang pakikipagdig- 
ma ng isang Kristiyano, na sinasabi: “Tayo ay may 
pakikipagbuno, hindi laban sa dugo at laman, kun- 
di laban sa mga pamahalaan, laban sa mga awtori- 
dad, laban sa mga tagapamahala ng sanlibutan ng 
kadilimang ito, laban sa balakyot na mga puwer- 
sang espiritu sa makalangit na mga dako.” (Efe 
6:12: ihambing ang 2Co 10:4.) Samakatuwid, ang 
pakikipaglaban ng isang Kristiyano ay hindi laban 
sa mga tao. Ito ay laban sa mga balakyot na espiri- 
tu na nagsisikap na italikod sila sa Diyos. Sa kabi- 
lang panig, ipinaliwanag ni Jesu-Kristo sa kaniyang 
mga tagasunod na kapopootan sila ng sanlibutan at 
papatayin pa nga sila nito (Mat 10:22: 24:9: Ju 16:2) 
at na sa ilang kaso, ang magiging mga kaaway ng 
isang tao ay yaong kaniyang mga kasambahay. 
--Mat 10:36. 

Ano ang dapat na maging saloobin ng isang 
Kristiyano sa mga kapuwa-tao niya kung ginagawa 
nila ang kanilang sarili na kaniyang mga kaaway? 
Ipinayo ni Jesus: “Patuloy na ibigin ang inyong mga 
kaaway, gawan ng mabuti yaong mga napopoot sa 
inyo.” (Luc 6:27, 28) Ipinaliwanag niya: “Narinig 
ninyo na sinabi [hindi sa Bibliya, kundi sa tradi- 
syon], Tibigin mo ang iyong kapuwa at kapopootan 
mo ang iyong kaaway.” Gayunman, sinasabi ko sa 
inyo: Patuloy na ibigin ang inyong mga kaaway at 
ipanalangin yaong mga umuusig sa inyo.” (Mat 5: 
43, 44) At tiyak na tinutukoy ng apostol na si Pablo 
ang Kawikaan 25:21 nang ipayo niya: “Kung ang 
iyong kaaway ay nagugutom, pakainin mo siya.” 
(Ro 12:20) Ang simulaing ito ay ipinahayag sa Ka- 
utusan, na kababasahan: “Kung masumpungan mo 
ang toro ng iyong kaaway o ang kaniyang asno na 
nakakawala, ibabalik mo iyon sa kaniya nang wa- 
lang pagsala. Kung makita mo ang asno ng sinu- 
mang napopoot sa iyo na nakalugmok sa ilalim ng 
pasan nito, huwag mo nga siyang iiwanan. Kasama 
niya na kakalagan mo iyon nang walang pagsala.” 
—Exo 23:4, 5. 

Dahil sinusunod ng mga lingkod ni Jehova ang 
maiinam na simulaing ito, maraming dating mga 


KAAYAAYANG PANAHON 


kaaway ang lumambot ang puso sa pakikitungo sa 
kanila at pati na sa Diyos mismo. Kasuwato ito ng 
Kawikaan 16:7: “Kapag nalulugod si Jehova sa mga 
lakad ng isang tao ay pinangyayari niya na maging 
ang kaniyang mga kaaway ay makipagpayapaan sa 
kaniya.” (Ihambing ang Ro 12:17, 18, 21; 1Pe 2:19, 
20: 3:9.) Ang isang namumukod-tanging halimba- 
wa ng pagpapakita ng awa sa kaaway ay ang paki- 
kitungo ni Jesu-Kristo kay Saul ng Tarso (na naging 
ang apostol na si Pablo).--Gaw 9:1-16, 1Ti 1:13, 
ihambing ang Col 1:21, 22. 

Sinasabi ng Diyos na Jehova: “Akin ang paghihi- 
ganti, at ang kagantihan.” (Deu 32:35, Ro 12:19, 
Heb 10:30) Dahil dito, hindi inilalagay ng lingkod 
ng Diyos ang paghihiganti sa kaniyang sariling 
mga kamay, ni ninanais man niyang dumanas ng 
kapahamakan ang mga kaaway niya para sa kani- 
yang personal na kasiyahan, anupat inaalaala ang 
matalinong payo: “Kapag ang iyong kaaway ay na- 
buwal, huwag kang magsaya, at kapag siya ay na- 
tisod, huwag nawang magalak ang iyong puso.” 
(Kaw 24:17) Sa ilalim ng Kautusan, sa mga usapin 
na doo'y maaaring pinag-aalinlanganan kung ang 
pagpatay sa isang tao ay sinasadya o di-sinasadya, 
ang anumang dating alitan, pagkapoot, o panana- 
kit sa isang tao dahil sa alitan ay isang salik na 
makapagpapabigat sa kaso laban sa akusado.---Bil 
35:20-25. 

Maraming “mga kaaway" ang kailangang daigin 
ng isang Kristiyano sa kaniyang buhay, bukod pa 
sa literal na pagsalansang sa kaniya. Malaki ang pa- 
nganib kung susuko ang isang tao sa “mga kaaway" 
na ito, sapagkat kung magpapatalo siya sa mga ito, 
ilalagay siya ng mga ito sa posisyon bilang kaaway 
ng Diyos. Sinabi ng apostol: “Ang pagsasaisip ng 
laman ay nangangahulugan ng pakikipag-alit sa 
Diyos, sapagkat hindi ito napasasakop sa kautusan 
ng Diyos, ni maaari mang magkagayon.” (Ro 8:7: 
Gal 5:17) Inilalarawan ng Kasulatan na may pag- 
babakang nagaganap sa loob ng isang Kristiya- 
no dahil sa dalawang magkasalungat na puwersa: 
(1) ang “kautusan ng Diyos," na tinukoy ni Pablo bi- 
lang ang kautusang umuugit na noon sa kaniyang 
pag-iisip, at gayundin bilang “ang kautusan ng es- 
piritung iyon na nagbibigay ng buhay kaisa ni Kris- 
to Jesus,” at (2) ang kautusan ng kasalanan na 
nasa mga sangkap ng isa,' o ang “kautusan ng ka- 
salanan at ng kamatayan.” (Ro 7:22-25: 8:2) Kaha- 
wig nito, pinayuhan ng apostol na si Pedro ang 
mga Kristiyano na “patuloy na umiwas mula sa 
mga pagnanasa ng laman, na siya mismong naki- 
kipagbaka laban sa kaluluwa.” (1Pe 2:11) Sang-ayon 
dito si Santiago na kapatid sa ina ni Jesus, anupat 
tinukoy niya ang “mga pagnanasa sa kaluguran ng 
laman na nakikipagbaka sa inyong mga sangkap.” 


1294 


(San 4:1) Dapat na kilalanin ng isa ang gayong mga 
bagay bilang kaniyang mga kaaway upang maka- 
tayo siyang matatag laban sa mga ito. 


KAAYAAYANG PANAHON. Sa 2 Corinto 
6:2, sumipi ang apostol na si Pablo mula sa hula ng 
Isaias 49:8, na nagsasabi: “Ito ang sinabi ni Jehova: 
'Sa isang panahon ng kabutihang-loob ay sinagot 
kita, at sa isang araw ng kaligtasan ay tinulungan 
kita, at patuloy kitang iningatan upang maibigay 
kita bilang isang tipan para sa bayan, upang ipana- 
uli ang lupain, upang pangyarihin na muling ariin 
ang nakatiwangwang na mga minanang pag-aari.” 
Noong unang bigkasin ang pananalitang ito, lumili- 
taw na ipinatungkol ito kay Isaias bilang kumakata- 
wan sa bansang Israel. (Isa 49:3) Maliwanag na isa 
itong hula ng pagsasauli at sa gayon ay unang na- 
tupad noong palayain ang Israel mula sa Babilonya, 
nang sabihin sa mga bilanggong Israelita, “Luma- 
bas kayo!” Pagkatapos nito, bumalik sila sa kanilang 
sariling lupain at pinanauli ang nakatiwangwang na 
lupain.---Isa 49:9. 

Gayunman, pansinin ang mga salitang “upang 
maibigay kita bilang isang tipan para sa bayan” sa 
talata 8 ng kabanatang ito at ang naunang panana- 
lita sa talata 6 na ibibigay ang “lingkod” na ito ni Je- 
hova bilang liwanag ng mga bansa, upang ang pag- 
liligtas ng Diyos ay maging hanggang sa dulo ng 
lupa.” Malinaw na ipinakikita ng mga ito na ang hula 
ay nauugnay sa Mesiyas at samakatuwid ay kuma- 
kapit kay Kristo Jesus bilang “lingkod” ng Diyos. 
(Ihambing ang Isa 42:1-4, 6, 7 sa Mat 12:18-21.) Ya- 
mang ang “panahon ng kabutihang-loob” ay isang 
panahon kung kailan ‘sasagutin’ at ‘tutulungan’ ni 
Jehova ang kaniyang lingkod, tiyak na kumakapit ito 
sa buhay ni Jesus sa lupa nang “maghandog siya ng 
mga pagsusumamo at ng mga pakiusap din sa Isa 
na may kakayahang magligtas sa kaniya mula sa 
kamatayan, na may malalakas na paghiyaw at mga 
luha, at malugod siyang pinakinggan dahil sa kani- 
yang makadiyos na takot.” (Heb 5:7-9: ihambing ang 
Ju 12:27, 28, 17:1-5: Luc 22:41-44, 23:46.) Samaka- 
tuwid, ito ay “isang araw ng kaligtasan" para sa mis- 
mong Anak ng Diyos. Sa panahong iyon, nagkaroon 
siya ng pagkakataong magpakita ng sakdal na kata- 
patan at, bilang resulta, “siya ang nagkaroon ng pa- 
nanagutan sa walang-hanggang kaligtasan ng lahat 
ng sumusunod sa kaniya.”---Heb 5:9. 

Bukod diyan, ipinakikita ng pagsipi ni Pablo mula 
sa hulang ito na kumakapit din ito sa mga Kristiya- 
no na hinimok niyang 'huwag tumanggap ng di- 
sana-nararapat na kabaitan ng Diyos at sumala sa 
layunin nito, at na sinabihan niya (matapos sipiin 
ang Isa 49:8): “Narito! Ngayon ang lalong kaayaa- 
yang panahon. Narito! Ngayon ang araw ng kaligta- 


1295 


san.” (2Co 6:1, 2) Ang mga Kristiyanong iyon ay na- 
ging espirituwal na “Israel ng Diyos” mula noong 
Pentecostes ng 33 C.E. (Gal 6:16), ngunit kinaila- 
ngan nilang patunayan na karapat-dapat sila sa di- 
sana-nararapat na kabaitan ng Diyos, upang ang 
“kaayaayang panahon” ay tunay na maging “isang 
araw ng kaligtasan” para sa kanila. 

Yamang ang orihinal na pagkakapit ng hula ay 
nauugnay sa pagsasauli, ipinahihiwatig nito na ku- 
makapit din ang hula sa isang panahon ng paglaya 
mula sa espirituwal na pagkabihag at ng pagsasauli 
tungo sa lubos na pagsang-ayon ng Diyos.--Iham- 
bing ang Aw 69:13-18. 

Sa likas na mga Judio na hindi nagpahalaga sa ka- 
ayaayang panahon at sa kanilang pagkakataon na 
mapabilang sa “espirituwal na Israel,” ipinahayag ni 
Pablo na babaling siya sa mga bansang di-Judio, at 
sinipi niya ang Isaias 49:6 upang suhayan ito nang 
sabihin niya: “Sa katunayan, si Jehova ay nag-utos 
sa amin sa mga salitang ito, Inatasan kita bilang li- 
wanag ng mga bansa, upang ikaw ay maging kalig- 
tasan hanggang sa dulo ng lupa.” (Gaw 13:47) Ya- 
mang ang mga terminong “panahon” at “araw” ay 
tumutukoy sa limitadong yugto, ipinahihiwatig ng 
mga ito ang pagkaapurahan at ang pangangaila- 
ngang gamitin nang may katalinuhan ang naaang- 
kop na panahon o ang kapanahunan ng kaganda- 
hang-loob, bago ito magwakas at alisin ng Diyos 
ang kaniyang awa at ang iniaalok niyang kaligtasan. 
--Ro 13:11-13, 1Te 5:6-11, Efe 5:15-20. 


KAB. Isang panukat noon na ayon sa mga im- 
pormasyong rabiniko ay Vis ng epa (2Ha 6:25), at 
samakatuwid ay 71s din ng takal na bat. (Eze 45:11) 
Kung ipapalagay na ang takal na bat ay nakapagla- 
laman ng 22 L (5.81 gal, 4.99 tuyong gal), gaya ng 
waring ipinakikita ng arkeolohikal na katibayan, 
kung gayon ang takal na kab ay makapaglalaman 
ng 1.22 L (2.58 likidong pt: 2.2 tuyong pt). 


KABAITAN. Ang katangian o kalagayan ng 
isa na may aktibong interes sa kapakanan ng iba, 
palakaibigan at matulunging mga gawa o mga pa- 
bor. Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang pa- 
ngunahing salita para sa “kabaitan” ay khre-sto tes. 
Ang Diyos na Jehova ang nangunguna at ang pina- 
kamahusay na halimbawa sa pagpapakita ng kabai- 
tan sa iba sa napakaraming paraan, anupat pi- 
nagpapakitaan niya nito kahit ang mga walang 
utang-na-loob at balakyot at hinihimok niya silang 
magsisi. (Luc 6:35; Ro 2:4; 11:22, Tit 3:4, 5) Ang 
mga Kristiyano naman, sa ilalim ng may-kabai- 
tang pamatok ni Kristo (Mat 11:30), ay pinapayu- 
hang damtan ang kanilang sarili ng kabaitan (Col 
3:12, Efe 4:32) at linangin ang mga bunga ng espi- 
ritu ng Diyos, kabilang na rito ang kabaitan. (Gal 


KABAITAN 


5:22) Sa ganitong paraan, inirerekomenda nila ang 
kanilang sarili bilang mga ministro ng Diyos. (2Co 
6:4-6) “Ang pag-ibig ay . . . mabait.”--1Co 13:4. 

Ang “kabaitan” (o, pagkamakatuwiran, sa literal, 
pagkamapagparaya, sa Gr., epi-eiki'a) ay isang na- 
mumukod na katangian ni Kristo Jesus. (2Co 10:1, 
tlb sa Rbi8) Pinakitunguhan si Pablo nang may di- 
pangkaraniwang “makataong kabaitan” (sa literal, 
pagmamahal sa sangkatauhan, sa Gr., phi-lan-thro- 
pi'a) ng mga tumatahan sa Malta.---Gaw 28:2, tlb sa 
Rbi8. 

Ang Maibiging-Kabaitan ng Diyos. Kung pa- 
anong ang kabaitan ay malimit banggitin sa Kristi- 
yanong Griegong Kasulatan, totoo rin ito sa He- 
breong Kasulatan. Kapag ginagamit upang tumukoy 
sa kabaitan, ang salitang Hebreo na che'sedh ay lu- 
militaw nang 245 ulit. Ang kaugnay na pandiwang 
cha:sadh' ay nangangahulugang “kumilos nang may 
pagkamatapat (o, maibiging-kabaitan)” at higit pa 
ang diwa nito kaysa basta magiliw na pakikitungo 
o kabaitan dahil sa pag-ibig, bagaman kalakip dito 
ang gayong mga katangian. (Aw 18:25, tlb sa Rbi8) 
Ang che'sedh ay kabaitan na maibiging nag-uugnay 
ng sarili nito sa isang bagay hanggang sa matupad 
ang layunin nito may kaugnayan sa bagay na iyon. 
Ayon sa Theological Dictionary of the Old Testa- 
ment, ang che'sedh “ay aktibo, mapagkapuwa, at 
nagtatagal. ... Ang [che'sedh] ay laging tumutukoy 
hindi lamang sa isang saloobin ng tao, kundi pati sa 
gawa na nagmumula sa saloobing ito. Isa itong gawa 
na nag-iingat o nagtataguyod ng buhay. Ito ay pag- 
saklolo alang-alang sa isa na dumaranas ng kasawi- 
an o kagipitan. Ito ay pagtatanghal ng pakikipagka- 
ibigan o pagiging makadiyos. Nagtataguyod ito ng 
mabuti at hindi ng masama.” (Inedit nina G. J. Bot- 
terweck at H. Ringgren, 1986, Tomo 5, p. 51) Kaya 
upang masaklaw ang lahat ng diwang ito, ang che'- 
sedh ay angkop na isinasalin bilang “maibiging- 
kabaitan,” o, yamang kaugnay nito ang pagkamata- 
pat (fidelity), pagkakaisa, at subok na pagkamatapat 
(loyalty), ang isa pang posibleng salin para rito ay 
“matapat na pag-ibig.” Sa pangmaramihang bilang, 
maaari itong isalin bilang “mga maibiging-kabai- 
tan,” “mga gawa ng matapat na pag-ibig,” “ganap na 
maibiging-kabaitan,” o “ganap na matapat na pag- 
ibig.”--Aw 25:6, tlb sa Rbi8, Isa 55:3, tlb sa Rbi8. 

Ang maibiging-kabaitan ay isang mahalagang 
katangian ng Diyos na Jehova at ito ay kinalulugdan 
niya, nakikita ito sa lahat ng kaniyang pakikitungo 
sa mga lingkod niya. (Aw 36:7: 62:12: Mik 7:18) 
Kung hindi, matagal na sana silang pumanaw. (Pan 
3:22) Dahil din dito, maaaring makiusap si Moises 
alang-alang sa mapaghimagsik na Israel, salig kapu- 
wa sa dakilang pangalan ni Jehova at sa Kaniyang 
pagiging isang Diyos ng maibiging-kabaitan.---Bil 
14:13-19. 


KABAITAN 


Ipinakikita ng Kasulatan na ang maibiging-kaba- 
itan ni Jehova, o ang kaniyang matapat na pag-ibig, 
ay itinatanghal sa maraming paraan at sa iba't 
ibang kalagayan--sa mga gawa ng pagliligtas at 
ng pag-iingat ng buhay (Aw 6:4, 119:88, 159), bi- 
lang pag-iingat o pagsasanggalang (Aw 40:11: 61:7: 
143:12), at bilang isang salik na nagdudulot ng ka- 
ginhawahan mula sa mga kabagabagan (Ru 1:8, 
2:20, Aw 31:16, 21). Dahil dito, ang isa ay maaa- 
ring bawiin mula sa kasalanan (Aw 25:7), alalayan, 
at patibayin. (Aw 94:18: 117:2) Sa pamamagitan 
nito, ang mga pinili ng Diyos ay tinutulungan. (Aw 
44:26) Pinalawak ang maibiging-kabaitan ng Diyos 
may kaugnayan kina Lot (Gen 19:18-22), Abraham 
(Mik 7:20), at Jose (Gen 39:21). Kinilala rin na ito ay 
may bahaging ginampanan sa pagpili ng babaing 
mapapangasawa ni Isaac.---Gen 24:12-14, 27. 

Kasabay ng pag-unlad ng bansang Israel at pag- 
katapos nito, patuloy na pinalawak ang maibiging- 
kabaitan ni Jehova may kaugnayan sa kaniyang ti- 
pan. (Exo 15:13, Deu 7:12) Naranasan ito ni David 
(2Sa 7:15: 1Ha 3:6, Aw 18:50), ni Ezra at ng mga ka- 
sama niya (Ezr 7:28, 9:9), at gayundin ng libu- 
libong’ iba pa (Exo 34:7: Jer 32:18). Bilang pagsu- 
porta sa tipan kay David ukol sa kaharian, patuloy 
na ipinamalas ni Jehova ang kaniyang maibiging- 
kabaitan kahit noong patay na si Jesus, sapagkat 
Kaniyang binuhay-muli ang “matapat” na ito bilang 
katuparan ng hula: “Ibibigay ko sa inyo ang tapat na 
mga maibiging-kabaitan kay David.”--Aw 16:10, 
Gaw 13:34, Isa 55:3. 

Ang maibiging-kabaitang ito ni Jehova ang dahi- 
lan kung bakit nagiging malapit sa kaniya ang mga 
indibiduwal. (Jer 31:3) Sila ay nagtitiwala rito (Aw 
13:5, 52:8), umaasa rito (Aw 33:18, 22), nananala- 
ngin ukol dito (Aw 51:1; 85:7: 90:14: 109:26, 119:41), 
at naaaliw sa pamamagitan nito (Aw 119:76). Pina- 
sasalamatan din nila si Jehova dahil sa kaniyang 
maibiging-kabaitan (Aw 107:8, 15, 21, 31), pinagpa- 
pala at pinupuri nila siya dahil dito (Aw 66:20, 115:1, 
138:2), at nakikipag-usap sila sa iba tungkol dito 
(Aw 92:2). Tulad ni David, hindi nila ito dapat itago 
kailanman (Aw 40:10), sapagkat ito ay mabuti (Aw 
69:16, 109:21) at pinagmumulan ng malaking pag- 
sasaya. (Aw 31:7) Tunay nga, ang maibiging-kaba- 
itang ito ng Diyos ay tulad ng isang kaiga-igayang 
landas na malalakaran.---Aw 25: 10. 

Sa ibang mga teksto ng Bibliya, idiniriin ang 
nag-uumapaw na kasaganaan ng maibiging-kabai- 
tan ng Diyos (Aw 5:7: 69:13: Jon 4:2), ang kadakila- 
an nito (Bil 14:19), at ang pagiging permanente nito 
(1Ha 8:23). Kasintaas ito ng langit (Aw 36:5, 57:10, 
103:11: 108:4), pinupuno nito ang lupa (Aw 33:5, 
119:64), iginagawad ito sa isang libong salinlahi 
(Deu 7:9) at ito ay “hanggang sa panahong walang 


1296 


takda” (1Cr 16:34, 41, Aw 89:2, Isa 54:8, 10: Jer 
33:11). Sa Awit 136, inuulit sa bawat isa sa 26 na ta- 
lata nito ang pariralang, “ang maibiging-kabaitan ni 
Jehova ay hanggang sa panahong walang takda." 

Kadalasan, ang kamangha-manghang katangiang 
ito ni Jehova, ang kaniyang maibiging-kabaitan, 
ay iniuugnay sa iba pang mariringal na katangian 
—sa kaniyang awa, kagandahang-loob, katotoha- 
nan, pagpapatawad, katuwiran, kapayapaan, kaha- 
tulan, at katarungan.---Exo 34:6, Ne 9:17: Aw 85: 10, 
89:14: Jer 9:24. 

Ang Maibiging-Kabaitan ng Tao. Mula sa 
mga nabanggit, maliwanag na yaong mga nais 
magkamit ng pagsang-ayon ng Diyos ay dapat 
'umibig sa kabaitan at “magpakita sa isa't isa ng 
maibiging-kabaitan at kaawaan.” (Mik 6:8, Zac 7:9) 
Gaya ng sinasabi ng kawikaan, “Ang kanais-nais na 
bagay sa makalupang tao ay ang kaniyang maibi- 
ging-kabaitan,” at nagdudulot ito sa kaniya ng ma- 
lalaking gantimpala. (Kaw 19:22, 11:17) Naalaala ng 
Diyos at ikinalugod niya ang maibiging-kabaitang 
ipinakita ng Israel noong kabataan nito. (Jer 2:2) 
Ngunit nang iyon ay maging “parang mga ulap sa 
umaga at parang hamog na maagang naglalaho,” 
hindi na nalugod si Jehova, sapagkat “sa maibiging- 
kabaitan ako nalulugod, at hindi sa hain,” ang sabi 
niya. (Os 6:4, 6) Palibhasa'y wala nang maibiging- 
kabaitan ang Israel, ito ay sinaway, bagaman sa to- 
too, ang saway na iyon ay maibiging-kabaitan ng 
Diyos. (Os 4:1, Aw 141:5) Pinayuhan din ang Israel 
na manumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng pag- 
papamalas ng maibiging-kabaitan at katarungan. 
(Os 12:6) Ang gayong mga katangian ay dapat ipa- 
kita sa lahat ng pagkakataon kung nais ng isa na 
makasumpong ng lingap sa paningin ng Diyos at ng 
tao.—Job 6:14: Kaw 3:3, 4. 

Iniuulat sa Bibliya ang maraming pagkakataon na 
doo'y nagpakita ng maibiging-kabaitan sa iba ang 
mga indibiduwal. Halimbawa, nagpakita si Sara sa 
kaniyang asawa ng gayong matapat na pag-ibig no- 
ong sila ay nasa teritoryo ng kaaway, anupat ipinag- 
sanggalang niya ito sa pagsasabing ito ay kaniyang 
kapatid. (Gen 20:13) Nakiusap si Jacob kay Jose na 
pagpakitaan siya nito ng gayunding katangian sa 
pamamagitan ng pangangakong hindi siya nito ilili- 
bing sa Ehipto. (Gen 47:29: 50:12, 13) Hiniling ni 
Rahab na pagpakitaan siya ng mga Israelita ng ma- 
ibiging-kabaitan sa pamamagitan ng pag-iingat na 
buhay sa kaniyang sambahayan, kung paanong ga- 
yon ding pakikitungo ang ginawa niya sa mga Isra- 
elitang tiktik. (Jos 2:12, 13) Pinapurihan ni Boaz si 
Ruth dahil sa pagpapakita ng katangiang ito (Ru 
3:10), at hiniling ni Jonatan kay David na ipakita 
ito kapuwa sa kaniya at sa kaniyang sambahayan. 
--1Sa 20:14, 15, 2Sa 9:3-7. 


1297 


Lubhang nagkakaiba-iba ang mga motibo at mga 
kalagayang nag-uudyok sa mga tao upang mag- 
pakita ng kabaitan o maibiging-kabaitan. Ang di- 
sinadyang mga gawang kabaitan ay maaaring nag- 
papabanaag ng kinaugaliang pagkamapagpatuloy 
o ng tendensiya na maging mapagmahal, bagaman 
ang mga ito ay hindi laging nagpapahiwatig ng pa- 
giging makadiyos. (Ihambing ang Gaw 27:1, 3; 28: 
1, 2.) Sa kaso ng isang lalaking tagalunsod ng Beth- 
el, ang kabaitang inialok sa kaniya, sa totoo, ay ka- 
bayaran sa pabor na inaasahang ibibigay niya bi- 
lang ganti. (Huk 1:22-25) May mga pagkakataon 
naman na hinilingan ng mga gawa ng maibiging- 
kabaitan ang mga dating pinagpakitaan ng pabor, 
marahil ay dahil sa gipit na kalagayan niyaong 
nakikiusap. (Gen 40:12-15) Ngunit kung minsan 
ay may mga taong hindi nagbabayad ng maibi- 
ging-kabaitan sa pinagkautangan nila ng loob. (Gen 
40:23, Huk 8:35) Gaya ng ipinakikita ng kawikaan, 
maraming tao ang maghahayag ng kanilang maibi- 
ging-kabaitan, ngunit kakaunti ang tapat na tutu- 
pad nito. (Kaw 20:6) Naalaala kapuwa ni Saul at 
ni David ang maibiging-kabaitang ipinakita ng iba 
(1Sa 15:6, 7: 2Sa 2:5, 6), at waring nagkaroon ng re- 
putasyon ang mga hari ng Israel sa pagpapakita ng 
maibiging-kabaitan (1Ha 20:31), marahil ay kung 
ihahambing sa mga paganong tagapamahala. Ga- 
yunman, sa isang pagkakataon, tinanggihan ang 
maibiging-kabaitang ipinamalas ni David dahil sa 
maling interpretasyon sa mga motibo sa likod nito. 
--2Sa 10:2-4. 

Ang Kautusan, sabi ni Pablo, ay hindi ginawa para 
sa mga taong matuwid kundi para sa mga taong 
masasama, anupat bukod sa iba pang mga bagay, 
ang mga ito ay walang maibiging-kabaitan. (1Ti 
1:9) Ang salitang Griego na a-no'ssi'os, na dito ay 
isinasalin bilang “walang maibiging-kabaitan,” ay 
may diwa rin na “di-matapat."--2Ti 3:2. 

Ang Di-Sana-Nararapat na Kabaitan. Ang 
salitang Griego na kharis ay lumilitaw nang mahi- 
git na 150 ulit sa Griegong Kasulatan at isinasalin 
sa iba't ibang paraan, depende sa konteksto. Sa la- 
hat ng pagkakataon ay pinanatili ang pangunahing 
ideya ng kharis--yaong kaayaaya (1Pe 2:19, 20) at 
kaakit-akit. (Luc 4:22) Kung palalawakin ang pagka- 
kapit, sa ilang pagkakataon ay tumutukoy ito sa 
isang maibiging kaloob (1Co 16:3, 2Co 8:19) o sa 
may-kabaitang paraan ng pagbibigay ng kaloob. 
(2Co 8:4, 6) Kung minsan naman ay tumutukoy ito 
sa kapurihan, utang na loob, o pasasalamat na ma- 
rapat sa isang napakamaibiging gawa.--Luc 6:32- 
34: Ro 6:17: 1Co 10:30, 15:57: 2Co 2:14: 8:16, 9:15, 
1Ti 1:12, 2Ti 1:3. 

Sa kabilang dako, sa karamihan ng mga paglitaw 
nito, ang kharis ay isinasalin ng karamihan sa mga 


KABAITAN 


tagapagsalin ng Bibliya sa Ingles bilang “grace.” 
Gayunman, kung isasaalang-alang ang karamihan 
sa mga mambabasa, hindi itinatawid ng salitang 
“grace,” na may mga 14 na iba't ibang kahulugan, 
ang mga ideyang nakapaloob sa salitang Griego. Bi- 
lang paglalarawan: Sa Juan 1:14, kung saan sinasa- 
bi sa King James Version na “the Word was made 
flesh . . . full of grace and truth,” ano ang ibig sabi- 
hin? Nangangahulugan ba ito ng “gracefulness,” 
o “favor,” o may iba pa ba itong kahulugan? 

Sa Synonyms of the New Testament, sinabi ng is- 
kolar na si R. C. Trench na ang kharis ay nagpapa- 
hiwatig ng “isang pabor na kusang-loob na gina- 
wa, na walang inaangkin o inaasahang kagantihan 
—sa gayon ay madaling naikakapit sa salitang ito 
ang bagong pagdiriin nito [gaya ng ibinibigay rito 
sa mga kasulatang Kristiyano] . . ., upang ila- 
had ang buo at ganap na pagiging kusang-loob 
ng maibiging-kabaitan ng Diyos sa mga tao. Kaya 
naman nang bigyang-katuturan ni Aristotle ang 
[kha ris|, itinuon niya ang lahat ng pagdiriin sa mis- 
mong puntong ito, na ito ay iginagawad nang ku- 
sang-loob, anupat walang inaasahang anumang ka- 
gantihan, at ang tanging motibo para rito ay ang 
pagkabukas-palad at pagkukusang-loob ng nagbi- 
bigay nito.” (London, 1961, p. 158) Sinabi ni Jo- 
seph H. Thayer sa kaniyang leksikon: “Ang salitang 
[kha'ris] ay kinapapalooban ng ideya ng kabaitang 
naggagawad sa isa niyaong bagay na hindi naging 
marapat na ipagkaloob sa kaniya . . . ang [kha'is] ay 
pangunahing ginagamit ng mga manunulat ng B. T. 
para sa kabaitang iyon ng Diyos na sa pamamagitan 
niyaon siya ay naggagawad ng mga pabor maging 
sa di-karapat-dapat tumanggap nito, at nagkakaloob 
sa mga nagkasala ng pagpapaumanhin para sa ka- 
nilang mga paglabag, at nananawagan sa kanila na 
tanggapin ang walang-hanggang kaligtasan sa pa- 
mamagitan ni Kristo.” (A Greek-English Lexicon of 
the New Testament, 1889, p. 666) Ang kharis ay 
may malapit na kaugnayan sa isa pang salitang 
Griego, kha'ri'sma, na may kinalaman dito ay sina- 
bi ng New Testament Wordbook ni William Barclay 
(1956, p. 29): “Ang buong saligang ideya ng sali- 
tang [kharisma] ay yaong walang-bayad at di- 
sana-nararapat na kaloob, isang bagay na ibinigay 
sa isang tao nang hindi pinagpaguran ni nauukol 
man.”--Ihambing ang 2Co 1:11, Int. 

Kapag ang kharis ay ginagamit sa nabanggit na 
diwa, bilang pagtukoy sa kabaitang iginagawad sa 
isa na hindi naman karapat-dapat tumanggap nito, 
gaya ng mga kabaitang iginagawad ni Jehova, ang 
“di-sana-nararapat na kabaitan” ay isang napaka- 
husay na katumbas sa Tagalog para sa pananali- 
tang Griegong iyon.---Gaw 15:40, 18:27: 1Pe 4:10, 5: 
10, 12. 


KABALAKYUTAN 


Ang isang manggagawa ay marapat na tumang- 
gap ng pinagpagalan niya, ng kaniyang kabayaran, 
inaasahan niya ang kaniyang suweldo bilang kara- 
patan niya, bilang isang pagkakautang sa kaniya, at 
ang pagbabayad nito ay hindi kaloob ni pantanging 
di-sana-nararapat na kabaitan. (Ro 4:4) Ngunit ka- 
pag mga makasalanan na hinatulan ng kamatayan 
(at lahat naman tayo ay ipinanganak sa gayong ka- 
lagayan) ang pinalaya mula sa kahatulang iyon at 
ipinahayag na matuwid, ito ay tunay na kabaitan 
na talagang di-sana-nararapat. (Ro 3:23, 24: 5:17) 
Kung ipinangangatuwiran man na ang mga ipina- 
nganak sa ilalim ng kaayusan ng tipang Kautusan 
ay higit na marapat hatulan ng kamatayan, sapag- 
kat inilantad sila ng gayong tipan bilang mga ma- 
kasalanan, dapat lamang tandaan na mas malaking 
di-sana-nararapat na kabaitan ang ipinakita sa mga 
Judio sapagkat ang kaligtasan ay unang inialok sa 
kanila.---Ro 5:20, 21: 1:16. 

Ang pantanging kapahayagang ito ng Diyos ng 
di-sana-nararapat na kabaitan ukol sa sangkatauhan 
sa pangkalahatan ay ang pagpapalaya mula sa ka- 
hatulan sa pamamagitan ng pantubos dahil sa dugo 
ng minamahal na Anak ni Jehova, si Kristo Jesus. 
(Efe 1:7: 2:4-7) Sa pamamagitan ng di-sana-narara- 
pat na kabaitang ito, ang Diyos ay nagdadala ng ka- 
ligtasan sa lahat ng uri ng tao (Tit 2: 11), isang bagay 
na binanggit ng mga propeta. (1Pe 1:10) Samakatu- 
wid, may saligan ang ganitong pangangatuwiran at 
argumento ni Pablo: “Ngayon kung iyon ay sa pa- 
mamagitan ng di-sana-nararapat na kabaitan, hin- 
di na iyon dahil sa mga gawa, sapagkat kung gayon, 
ang di-sana-nararapat na kabaitan ay hindi na na- 
ging di-sana-nararapat na kabaitan. ”---Ro 11:6. 

Sa lahat ng manunulat, si Pablo ang pinakamada- 
las bumanggit sa di-sana-nararapat na kabaitan ng 
Diyos---mahigit na 90 ulit sa kaniyang 14 na liham. 
Binabanggit niya ang di-sana-nararapat na kabai- 
tan ng Diyos o ni Jesus sa bating pambungad ng la- 
hat ng kaniyang mga liham maliban sa aklat ng 
Mga Hebreo, at muli niya itong tinutukoy sa mga 
pansarang pananalita ng bawat isa sa kaniyang mga 
liham. Ang ibang mga manunulat ng Bibliya ay gu- 
mawa ng katulad na pagtukoy sa pambungad at sa 
pansara ng kanilang mga akda.--1Pe 1:2, 2Pe 1:2, 
3:18, 2Ju 3; Apo 1:4; 22:21. 

Taglay ni Pablo ang lahat ng dahilan upang idiin 
ang di-sana-nararapat na kabaitan ni Jehova, sa- 
pagkat dati siyang “isang mamumusong at isang 
mang-uusig at isang taong walang pakundangan.” 
“Gayunpaman,” ipinaliwanag niya, “ako ay pinagpa- 
kitaan ng awa, sapagkat ako ay walang-alam at ku- 
milos dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ngunit 
ang di-sana-nararapat na kabaitan ng ating Pangi- 
noon ay sumagana nang labis-labis kasama ng pa- 


1298 


nanampalataya at pag-ibig na may kaugnayan kay 
Kristo Jesus.” (1Ti 1:13, 14: 1Co 15:10) Hindi tinang- 
gihan ni Pablo ang gayong di-sana-nararapat na ka- 
baitan, gaya ng may-kamangmangang ginawa ng 
iba (Judas 4), kundi malugod niya itong tinanggap 
nang may pasasalamat at hinimok din niya ang 
ibang tumanggap nito na ‘huwag sumala sa layunin 
nito. —Gaw 20:24, Gal 2:21, 2Co 6:1. 


KABALAKYUTAN [sa Ingles, wickedness]. 
Kapag ang isang bagay ay hindi kaayon ng paman- 
tayan ng Diyos may kinalaman sa kahusayan sa 
moral, iyon ay balakyot, masama, o walang kabulu- 
han. Tulad ng salitang Griego na po-nerria (Mat 
22:18, Mar 7:22, Luc 11:39, Gaw 3:26, Ro 1:29, 1Co 
5:8: Efe 6:12), ang pandiwang Hebreo na rasha” at 
ang kaugnay na mga anyo nito ay tumutukoy sa ba- 
gay na balakyot. (Gen 18:23, 2Sa 22:22: 2Cr 20:35, 
Job 34:8, Aw 37:10, Isa 26: 10) Ang po-ne-ros' naman 
(na kaugnay ng po-nerri'a) ay kadalasang tumutu- 
koy sa bagay na masama o balakyot sa moral na 
diwa (Luc 6:45) at maaari ring tumukoy sa isang ba- 
gay na masama o walang kabuluhan sa pisikal 
na diwa, gaya noong banggitin ni Jesu-Kristo ang 
hinggil sa “walang-kabuluhang bunga.” (Mat 7:17, 
18) Ang salitang ito ay maaari ring maglarawan ng 
isang bagay na nakasasakit at, sa Apocalipsis 16:2 
ay isinasalin ito bilang “makirot” (AT, TEV) at “ma- 
lubha.”--NE, NW. 


Bakit pinahihintulutan ng Diyos 
ang kabalakyutan? 


Si Satanas na Diyablo, na umakay sa unang lalaki 
at babae, sina Adan at Eva, na maghimagsik laban 
sa Diyos, ay sumasalansang sa matuwid na paman- 
tayan ng Diyos at angkop lamang na tawaging “isa 
na balakyot.” (Mat 6:13; 13:19, 38, 1Ju 2:13, 14: 5:19) 
Ang paghihimagsik na pinasimulan ni Satanas ay 
kumuwestiyon sa pagiging marapat at pagiging ma- 
tuwid ng soberanya ng Diyos, samakatuwid nga, 
kung ang pamamahala ng Diyos sa kaniyang mga 
nilalang ay talaga ngang matuwid at para sa kani- 
lang ikabubuti. Ang paghihimagsik nina Adan at 
Eva ay nagbangon din ng isa pang usapin: Ang la- 
hat kaya ng iba pang matalinong nilalang ay hindi 
mananatiling tapat sa Diyos kapag ang pagsunod sa 
kaniya ay waring hindi magdudulot ng materyal na 
mga pakinabang? Ipinahihiwatig ng pag-aangkin ni 
Satanas may kaugnayan sa tapat na si Job na gayon 
ang gagawin nila. Sinabi ni Satanas: “Balat kung ba- 
lat, at ang lahat ng pag-aari ng isang tao ay ibibigay 
niya alang-alang sa kaniyang kaluluwa. Upang ma- 
paiba naman, iunat mo ang iyong kamay, pakisuyo, 
at galawin mo siya hanggang sa kaniyang buto at sa 


1299 


kaniyang laman at tingnan mo kung hindi ka niya 
susumpain nang mukhaan.”--Job 2:4, 5; tingnan 
ang SOBERANYA. 

Panahon ang kailangan upang malutas ang ibina- 
ngong mga usapin. Kaya naman, dahil sa pagpapa- 
hintulot ng Diyos na Jehova na patuloy na mabuhay 
ang mga balakyot, naging posible para sa iba na 
magkaroon ng bahagi sa pagpapatunay na mali ang 
pag-aangkin ni Satanas sa pamamagitan ng tapat 
na paglilingkod sa Diyos sa ilalim ng di-kaayaaya at 
mapanubok na mga kalagayan. Ang pagpapahintu- 
lot ng Diyos sa kabalakyutan ay nagbibigay rin ng 
pagkakataon sa mga indibiduwal na iwan ang isang 
maling landasin at kusang-loob na magpasakop sa 
matuwid na mga kautusan ng Diyos. (Isa 55:7: Eze 
33:11) Kaya, sa pagpapaliban ng Diyos sa pagpuksa 
sa balakyot, naililigtas ang mga nakaayon sa katu- 
wiran yamang nabibigyan sila ng panahon para pa- 
tunayan ang kanilang pag-ibig at debosyon kay Je- 
hova.---Ro 9:17-26. 

Karagdagan pa, ang mga kalagayan ay ginagamit 
ng Diyos na Jehova sa paraang ang mga balakyot 
mismo ay nagsisilbi ukol sa kaniyang layunin nang 
hindi nila namamalayan. Bagaman sinasalansang 
nila ang Diyos, kaya niya silang pigilan hangga't 
kinakailangan para maingatan ang kaniyang mga 
lingkod sa kanilang katapatan, at kaya niyang pang- 
yarihin na sa pamamagitan ng mga pagkilos ma- 
ging ng gayong mga tao ay maitanyag ang ka- 
niyang katuwiran. (Ro 3:3-5, 23-26, 8:35-39, Aw 
76:10) Sa Kawikaan 16:4 ay ipinapahayag ang kaisi- 
pang ito: “Ang lahat ng bagay ay ginawa ni Jehova 
ukol sa kaniyang layunin, oo, maging ang balakyot 
na ukol sa masamang araw.” 

Ang isang halimbawa ay ang Paraon na pinasabi- 
han ni Jehova, sa pamamagitan nina Moises at Aa- 
ron, na palayain ang inaliping mga Israelita. Hindi 
ginawang balakyot ng Diyos ang tagapamahalang 
Ehipsiyo na ito, kundi pinahintulutan niyang patu- 
loy itong mabuhay at nagpasapit din siya ng mga 
kalagayan na nagpangyaring isiwalat ni Paraon ang 
kaniyang sarili bilang balakyot at karapat-dapat ma- 
matay. Isinisiwalat sa Exodo 9:16 ang layunin ni Je- 
hova sa paggawa nito: “Sa dahilang ito ay pinanati- 
li kitang buhay, upang maipakita sa iyo ang aking 
kapangyarihan at upang maipahayag ang aking pa- 
ngalan sa buong lupa.” 

Ang Sampung Salot na pinasapit sa Ehipto, na 
nagwakas sa pagkapuksa ni Paraon at ng kani- 
yang mga hukbong militar sa Dagat na Pula, ay 
nagsilbing isang kamangha-manghang pagtatang- 
hal ng kapangyarihan ni Jehova. (Exo 7:14-12:30, 
Aw 78:43-51, 136:15) Sa loob ng maraming taon 
pagkaraan nito, patuloy pa rin itong pinag-uusapan 
ng mga bansa sa palibot, at sa gayo'y naipahahayag 


KABALISAHAN 


ang pangalan ng Diyos sa buong lupa. (Jos 2:10, 11, 
1Sa 4:3) Kung pinatay agad ni Jehova si Paraon, ang 
maringal na pagpapamalas na ito ng kapangyarihan 
ng Diyos ukol sa Kaniyang ikaluluwalhati at para sa 
katubusan ng Kaniyang bayan ay hindi sana naging 
posible. 

Tinitiyak ng Kasulatan na darating ang panahon 
kung kailan ang kabalakyutan ay hindi na iiral pa, 
yamang ang lahat niyaong sumasalansang sa May- 
lalang ay pupuksain kapag ang layunin niya sa pag- 
papahintulot sa kabalakyutan ay natupad na.---2Pe 
3:9-13, Apo 18:20-24, 19:11-20:3, 7-10. 


KABALISAHAN. May ilang salitang Hebreo 
na nagtatawid ng diwa ng pagkabalisa o pag-aala- 
la. Ang isa sa mga ito (tsarar) ay nangangahu- 
lugang literal na makulong at sa gayon ay isi- 
nasaling “balot, itago, at ‘maging masikip. (Exo 
12:34: Kaw 26:8, Isa 49:19) Sa makasagisag na diwa, 
ito ay nangangahulugang “mabalisa, mapasamatin- 
ding kagipitan.” (Gen 32:7, 1Sa 28:15) Ang isa pa 
ay daagh’, na isinasaling “mabalisa, mangilabot”: 
kaugnay ito ng de'a:ghah, na nangangahulugang 
“pagkabalisa.” (1Sa 9:5, Isa 57:11, Kaw 12:25) Ang 
pangngalang Griego na me'rimna ay isinasaling 
“kabalisahan,” samantalang ang kaugnay na pandi- 
wang merrimnao ay nangangahulugang “mabali- 
sa.”--Mat 13:22, Luc 12:22. 

Ang kabalisahan ay maaaring makapinsala sa ka- 
lusugan ng isa. Maaari itong humantong sa panlulu- 
mo, anupat ang isa ay manghihina at mawawalan 
ng ganang kumilos. Sinasabi ng kinasihang kawika- 
an: “Ang pagkabalisa sa puso ng tao ang siyang 
magpapayukod nito.” (Kaw 12:25) Maaaring magdu- 
lot ng seryosong pisikal na mga sintomas ang pag- 
kabalisa. Ang aklat na How to Master Your Nerves 
ay nagkomento: “Alam ng mga doktor kung paano 
maaaring makaapekto sa katawan ang kabalisahan. 
Maaari nitong pataasin (o pababain) ang presyon ng 
dugo, maaari nitong pataasin ang bilang ng puting 
selula ng dugo: maaari itong biglang makaapekto 
sa asukal sa dugo dahil sa aksiyon ng adrenalin 
sa atay. Maaari pa nga nitong baguhin ang iyong 
electrocardiogram [tala ng pintig ng puso]. Sinabi ni 
Dr. Charles Mayo: “Ang pagkabalisa ay nakaaapekto 
sa sirkulasyon ng dugo, sa puso, sa mga glandula, sa 
buong sistema ng nerbiyo. "--Nina Dr. P. Stein- 
crohn at Dr. D. LaFia, 1970, p. 14. 

Mas seryoso ang espirituwal na pinsala na maaa- 
ring idulot ng labis na kabalisahan. Sinabi ni Jesu- 
Kristo na ang pagpapahalaga sa “salita ng Diyos" 
ay maaaring lubusang masakal ng pagkabalisa sa 
mga suliranin na kadalasa'y bahagi na ng buhay sa 
kasalukuyang sistemang ito ng mga bagay. Kung 
paanong mapipigilan ng mga tinik ang lubusang 


KABALISAHAN 


paglaki at pamumunga ng mga binhi, mahahadla- 
ngan din ng gayong kabalisahan ang espirituwal na 
pagsulong at ang pagluluwal ng mga bunga ukol sa 
kapurihan ng Diyos. (Mat 13:22, Mar 4:18, 19, Luc 8: 
7, 11, 14) Dahil pinahihintulutan nilang mangi- 
babaw sa kanilang buhay ang mga kabalisahang 
ito, anupat isinasaisantabi nila ang espirituwal na 
mga kapakanan, masusumpungan ng marami na 
sila'y may di-sinang-ayunang katayuan sa harap 
ng Anak ng Diyos kapag bumalik na siya taglay 
ang kaluwalhatian, anupat ito'y sa kanilang walang- 
hanggang kalugihan.---Luc 21:34-86. 

Wastong Pagkabalisa o Pagkabahala. Maka- 
tuwiran lamang na ikabalisa ng isa ang paggawa ng 
bagay na nakalulugod sa Diyos na Jehova sapagkat 
nais niyang matamo ang mga pagpapalang tatama- 
sahin ng tapat na mga lingkod ng Diyos. Dapat na 
madama ng isang nagkasala nang malubha ang na- 
dama ng salmista: “Nagsimula akong mabalisa dahil 
sa aking kasalanan.” (Aw 38:18) Ang wastong pag- 
kabahala dahil sa kasalanan ay umaakay tungo sa 
pagtatapat, pagsisisi, at panunumbalik mula sa ma- 
ling landasin, anupat naisasauli ang mabuting kaug- 
nayan ng isa sa Kataas-taasan. 

Ang lahat ng mga Kristiyano ay dapat na mabali- 
sa, o tunay na magmalasakit, sa espirituwal, pisikal, 
at materyal na kapakanan ng kanilang mga kapana- 
nampalataya. (1Co 12:25-27) Mababanaag ang ga- 
nitong uri ng pagkabahala sa liham ng apostol na si 
Juan kay Gayo: “Minamahal, idinadalangin ko na sa 
lahat ng mga bagay ay sumagana ka at magkaroon 
ng mabuting kalusugan, kung paanong ang iyong 
kaluluwa ay sumasagana.” (3Ju 2) Ang apostol na si 
Pablo ay may binanggit na “kabalisahan para sa la- 
hat ng kongregasyon.” (2Co 11:28) Lubha siyang na- 
bahala para sa mga alagad ng Anak ng Diyos dahil 
nais niya na silang lahat ay manatiling tapat hang- 
gang sa wakas. 

Ang Kasulatan ay may tinutukoy na “pagkabali- 
sa para sa mga bagay ng Panginoon, samakatuwid 
nga, ang pagkabahala sa lahat ng bagay na magta- 
taguyod sa mga interes ng Anak ng Diyos. Palibha- 
sa'y walang mga pananagutan at alalahanin para 
sa asawa at mga anak, ang mga Kristiyanong wa- 
lang asawa, kung ihahambing sa mga may asawa, 
ay hindi gaanong nababahala sa “mga bagay ng 
sanlibutan” at sa gayo'y nakapag-uukol ng higit 
na atensiyon sa “mga bagay ng Panginoon.”---1Co 
7:32-35. 

Sinabi ng apostol na si Pablo na ang Kristiyanong 
mga asawang lalaki at mga asawang babae ay 'ma- 
babalisa para sa mga bagay ng sanlibutan,” anupat 
magkakaroon sila ng mga kaabalahan na hindi ki- 
nakaharap ng mga Kristiyanong walang asawa. Mas 
malaki ang pangangailangan ng isang pamilya kay- 


1300 


sa sa mga pangangailangan sa buhay ng isang ta- 
ong walang asawa kung tungkol sa pagkain, damit, 
at tirahan. Dahil sa matalik na ugnayan ng mag- 
asawa, makatuwiran lamang na kapuwa sila maba- 
lisa o mabahala kung paano palulugdan ang isa't isa 
at paglalaanan ang pangangailangan ng buong pa- 
milya sa pisikal, mental, emosyonal, at espirituwal. 
Kahit wala silang kinakaharap na mga pagkakasakit, 
kagipitan, limitasyon, o kapansanan, ang mga mag- 
asawang may mga anak ay kailangang mag-ukol ng 
mas maraming panahon sa “mga bagay ng sanlibu- 
tan,” samakatuwid nga, sa di-espirituwal na mga 
gawaing nauugnay sa buhay ng tao, anupat mas 
malaking panahon kaysa sa kadalasang kailangang 
gugulin ng mga Kristiyanong walang asawa. 

Gayunpaman, ang pangkaraniwang mga pagka- 
bahala ay hindi dapat pag-ukulan ng labis-labis na 
importansiya. Nilinaw ito ni Jesu-Kristo sa kapatid 
ni Lazaro na si Marta. Palibhasa'y nababalisa sa pag- 
aasikaso sa kaniyang panauhin, hindi malaman ni 
Marta kung paano pa siya magkakapanahong maki- 
nig kay Jesus. Sa kabilang dako, nagawa ni Maria na 
piliin “ang mabuting bahagi,” ang pagtanggap ng 
espirituwal na pagkain mula sa Anak ng Diyos. 
--Luc 10:38-42. 

Pag-iwas sa Labis na Kabalisahan. Ang lu- 
bos na pagtitiwala sa maibiging pagkabahala ni Je- 
hova sa kapakanan ng kaniyang mga lingkod ay 
makatutulong sa isa upang hindi siya madaig ng la- 
bis na pagkabalisa. (Jer 17:7, 8) Ganito rin ang diwa 
ng sinabi ni Jesu-Kristo sa kaniyang Sermon sa 
Bundok. Tinapos niya ang kaniyang payo hinggil 
sa kabalisahan sa ganitong mga salita: “Huwag ka- 
yong mabalisa tungkol sa susunod na araw, sapag- 
kat ang susunod na araw ay magkakaroon ng sarili 
nitong mga kabalisahan.” (Mat 6:25-34) Para sa 
isang Kristiyano, sapat na ang mga suliraning dulot 
ng bawat araw anupat hindi na kailangang idagdag 
pa sa mga ito ang pagkabalisa sa maaaring mang- 
yari sa susunod na araw na baka hindi naman tala- 
ga mangyayari. 

Kahit ang isang Kristiyano ay mapaharap sa inte- 
rogasyon ng mga awtoridad sa panahon ng pag- 
uusig, hindi siya mababalisa kung magtitiwala siya 
na tutulungan siya ng Diyos. Sa pamamagitan ng 
Kaniyang espiritu, aalalayan ni Jehova ang Kristi- 
yanong iyon sa gayong mahirap na kalagayan at 
pangyayarihin Niyang makapagpatotoo siya nang 
may kahusayan.---Mat 10:18-20, Luc 12:11, 12. 

Kapag ang isang Kristiyano ay napapaharap sa 
anumang bagay na maaaring makabalisa sa kaniya, 
at labis siyang naliligalig at nangangamba, dapat 
siyang lumapit sa kaniyang makalangit na Ama sa 
panalangin. Sa gayon ay “maihahagis niya ang kani- 
yang kabalisahan kay Jehova, anupat nagtitiwala 


1301 


na diringgin siya ng Isa na nagmamalasakit sa ka- 
niya. (1Pe 5:7) Bilang resulta, magkakaroon siya ng 
panloob na kapanatagan, ang kapayapaan ng Diyos, 
na magbabantay sa puso at sa mga kakayahang 
pangkaisipan. Sa kaloob-looban niya, sa kaniyang 
puso, mapalalaya siya sa pagkaligalig, agam-agam, 
at takot, at ang kaniyang isip ay hindi na guguluhin 
ng mga kaabalahan at kalituhang dulot ng kabalisa- 
han.--Fil 4:6, 7. 


KABALIWAN. Sa Ingles, ang salitang “mad- 
ness” ay maaaring tumukoy sa pagkasira ng isip, 
alinman sa pagkabaliw o isang kalagayan ng sukdu- 
lang pagngangalit o matinding kahibangan. Iba't 
ibang salitang Hebreo at Griego ang ginagamit sa 
Kasulatan upang tumukoy sa gayong di-kaayaa- 
yang kalagayan ng isip, permanente man o pansa- 
mantala. Waring ang ilan sa mga salitang ito ay na- 
uugnay o hinalaw sa kakatwa at kung minsan ay 
marahas o mapanglaw na mga sigaw ng mga taong 
nababaliw. 

Nabaliw ang mapaghambog na Babilonyong si 
Haring Nabucodonosor. Bilang katuparan ng isang 
makahulang panaginip na ipinaliwanag ni Daniel, 
ang monarkang ito ay pinasapitan ng kabaliwan 
noong panahong naghahambog ito. Nabaliw siya sa 
loob ng pitong taon, “at nagsimula siyang kumain 
ng pananim na gaya ng mga toro.” (Dan 4:33) Pa- 
libhasa'y nawalan na siya ng katinuan, maaaring 
inakala ni Nabucodonosor na isa siyang hayop, ma- 
rahil ay isang toro. May kinalaman sa pagkasira 
ng kaniyang isip, isang medikal na diksyunaryong 
Pranses ang nagsasabi: “LyCANTHROPY . . . mula sa 
[ly kos], lupus, lobo: [anthropos], homo, tao. Ang 
pangalang ito ay ikinapit sa sakit ng mga taong 
nag-aakalang sila ay naging hayop, at gumagaya 
sa hiyaw o alulong, sa mga anyo o mga paggawi 
ng hayop na iyon. Kadalasan nang inaakala ng 
mga indibiduwal na ito na sila ay naging lobo, aso 
o pusa; kung minsan ay toro, gaya sa kaso ni Nabu- 
codonosor.” (Dictionnaire des sciences medicales, 
par une société de médecins et de chirurgiens, Pa- 
ris, 1818, Tomo 29, p. 246) Sa pagtatapos ng pitong 
taon, pinanumbalik ni Jehova kay Nabucodonosor 
ang unawa nito.---Dan 4:34-37. 

Kabaliwan at ang Pag-ali ng mga Demonyo. 
Bagaman hindi lahat ng taong nababaliw ay inaali- 
han ng mga demonyo, maaasahan lamang na ang 
mga taong inaalihan ng mga demonyo ay kakikita- 
an ng di-matinong pag-iisip. Sa lupain ng mga Ge- 
raseno, nakatagpo ni Jesus ang isang baliw na inaa- 
lihan ng demonyo. Nakatira siya sa gitna ng mga 
libingan, at bagaman madalas siyang gapusin sa pa- 
mamagitan ng mga pangaw at mga tanikala, “ang 
mga tanikala ay nalalagot niya at ang mga pangaw 


KABALIWAN 


ay nagkadurug-durog pa nga; at walang sinuman 
ang may lakas upang supilin siya.” Karagdagan pa, 
“patuluyan, gabi at araw, sumisigaw siya sa mga li- 
bingan at sa mga bundok at hinihiwa ang kaniyang 
sarili ng mga bato.” Matapos palayasin ni Jesus ang 
mga demonyo, ang lalaki ay nagkaroon ng “mati- 
nong pag-iisip.” (Mar 5:1-17: Luc 8:26-39) Gayun- 
man, naipagsasanggalang ang mga Kristiyano mula 
sa pagsalakay ng mga demonyo na nagdudulot ng 
kabaliwan kung isusuot nila at pananatilihing naka- 
suot ang “kumpletong kagayakang pandigma mula 
sa Diyos.”--Efe 6:10-17. 

Nagkunwaring Baliw. Noong panahong tinu- 
tugis siya ni Haring Saul, nanganlong si David sa te- 
ritoryo ni Akis na hari ng Gat. Nang matuklasan 
nila kung sino siya, sinabi ng mga Filisteo kay Akis 
na si David ay isang banta sa seguridad, at ikinata- 
kot ito ni David. Dahil dito, nagbalatkayo siya ng 
kaniyang katinuan sa pamamagitan ng pagkukun- 
waring baliw. Siya ay “patuloy na gumagawa ng 
mga paekis na marka sa mga pinto ng pintuang- 
daan at pinatutulo ang kaniyang laway sa kaniyang 
balbas.” Sa pag-aakalang nasisiraan ng bait si David, 
pinayaon siyang buhay ni Akis, bilang isang di- 
nananakit na sintu-sinto. Nang maglaon, kinasihan 
si David na isulat ang Awit 34, na doon ay nagpasa- 
lamat siya kay Jehova dahil pinagpala Niya ang es- 
tratehiyang ito at iniligtas siya.---1Sa 21:10-22:1. 

Ang Kabaliwan ng Pagsalansang kay Jehova. 
May-kamangmangang ninais ng propetang si Bala- 
am na manghula laban sa Israel upang tumanggap 
siya ng salapi mula kay Haring Balak ng mga Moa- 
bita, ngunit nanaig si Jehova at hinadlangan ang 
kaniyang mga pagsisikap. Tungkol kay Balaam, isi- 
nulat ng apostol na si Pedro na “isang walang-imik 
na hayop na pantrabaho, nang magsalita sa tinig ng 
tao, ang humadlang sa baliw na landasin ng prope- 
ta.” Upang ilarawan ang kabaliwan ni Balaam, gina- 
mit ng apostol ang salitang Griego na pa-ra-phro'ni'a, 
na may diwa ng “pagiging wala sa sariling pag- 
iisip. ”---2Pe 2:15, 16; Bil 22:26-31. 

May kinalaman sa mga bulaang propeta ng Isra- 
el, sumulat ang propetang si Oseas: “Ang propeta ay 
magiging mangmang, ang lalaking may kinasihang 
kapahayagan ay mababaliw dahil sa dami ng iyong 
kamalian, at maging ang matinding poot ay laga- 
nap.” (Os 9:7) Pinasasapitan ni Jehova ng kabaliwan 
ang mga sumasalansang sa kaniya at yaong mga 
nagtatakwil ng kaniyang karunungan, anupat ipina- 
kikilala niya ang kaniyang sarili bilang “ang Isa na 
nagpapakilos sa mga manghuhula na parang baliw,” 
samakatuwid nga, binibigo niya ang kanilang mga 
panghuhula. (Isa 44:24, 25) Tungkol sa mga hukom 
sa sanlibutan, sinabi ni Job na “pinangyayari ni Je- 
hova na mabaliw ang mga hukom. '—Job 12:17. 


KABAN 


Ang mga taong sumalansang sa katotohanan at 
nagtangkang pasamain ang kongregasyong Kristi- 
yano ay inihambing ni Pablo kina Janes at Jambres, 
na sumalansang kay Moises. Nagbigay-katiyakan 
siya: “Hindi na sila susulong pa, sapagkat ang kani- 
lang kabaliwan ay magiging napakalinaw sa lahat, 
gaya nga ng kabaliwan ng dalawang lalaking iyon.” 
--2Ti 3:8, 9. 

Kabaliwan Dahil sa Paniniil at Kalituhan. 
Kabilang sa napakasamang ibubunga ng pagsuway 
ng mga Israelita kay Jehova ay ang pagpapasapit sa 
kanila ng kabaliwan. Dahil sa paniniil ng kanilang 
mga manlulupig, mababaliw sila, anupat tutugon 
sila nang di-makatuwiran dahil sa pagkasiphayo. 
(Deu 28:28-34) Kaayon nito, sinabi ni Haring Solo- 
mon na “dahil sa paniniil ay napakikilos na parang 
baliw ang marunong. ”---Ec 7:7. 

Sa hula, ang Babilonyong si Haring Nabucodono- 
sor ay inihalintulad sa ‘kopa ng alak ng pagnganga- 
lit ni Jehova.” Kailangan itong inumin ng mga ban- 
sa, at sila ay “magpapasuray-suray at kikilos na 
gaya ng mga taong baliw dahil sa tabak na isusugo 
ko [si Jehova] sa kanila.” (Jer 25:15, 16) Sa kalaunan, 
pasasapitan din ng kabaliwan ang Babilonya mismo, 
anupat ang kaniyang mga mananamba sa idolo ay 
magkakaroon ng nakapangingilabot na mga pangi- 
tain, “at dahil sa kanilang nakatatakot na mga pangi- 
tain ay gagawi sila na parang baliw.’ (Jer 50:35-38) 
Siya rin ay kailangang uminom mula sa kopa ng 
pagngangalit ni Jehova.---Jer 51:6-8. 

Sukdulang Pagngangalit. Ang kabaliwan, gaya 
ng pagkakagamit sa Bibliya, ay maaari ring tumukoy 
sa sukdulang pagngangalit. Noong isang araw ng 
sabbath, pinagaling ni Jesus ang isang lalaki na tuyot 
ang kanang kamay. Sa gayon, ang nagmamasid na 
mga eskriba at mga Pariseo ay napuno ng galit [sa 
Ingles, madness] at nagsimula silang mag-usapan sa 
isa't isa kung ano ang gagawin nila kay Jesus.” (Luc 
6:6-11) Upang ilarawan ang kalagayan ng kanilang 
isip, ginamit ni Lucas ang salitang Griego na a'noia, 
sa literal ay nangangahulugang “kawalan ng pag- 
iisip” (ang salitang Ingles na paranoia ay nauugnay sa 
terminong ito). Maliwanag na ang nasa isip ni Pablo 
ay ang sukdulang pagngangalit o poot nang aminin 
niya na sa pag-usig sa mga Kristiyano ay ‘sukdulan 
ang galit (sa Ingles, madness) niya sa kanila.'---Gaw 
26:11. 

Kabaligtaran ng Karunungan. Sa aklat ng 
Eclesiastes, isinisiwalat ng tagapagtipon na iniukol 
niya ang kaniyang puso “na makaalam ng karunu- 
ngan at makaalam ng kabaliwan.” (Ec 1:17) Hindi 
lamang karunungan ang siniyasat niya kundi isina- 
alang-alang din niya ang kabaligtaran nito gaya ng 
ipinamamalas ng mga tao. (Ec 7:25) Sa Eclesiastes 
2:12, muling isinisiwalat ni Solomon na pinagtim- 
bang-timbang niya ang karunungan, kabaliwan, at 


1302 


kahibangan. Sa ganitong paraan, maaari niyang ti- 
yakin ang pagkakaiba-iba ng kanilang halaga. Ang 
labis-labis na kasayahan ay itinuring niyang kabali- 
wan, anupat sinabi niya, “Sinabi ko sa pagtawa: 
'Kabaliwan!”” sapagkat, kung ihahambing sa karu- 
nungan, wala itong kabuluhan, anupat hindi nagdu- 
dulot ng tunay na kaligayahan.---Ec 2:2. 

Nang magkomento si Solomon sa kalagayan ng 
pag-iisip ng isa na hangal, sinabi niya: “Ang pasi- 
mula ng mga salita ng kaniyang bibig ay kamang- 
mangan, at ang huling wakas ng kaniyang bibig ay 
kapaha-pahamak na kabaliwan.” (Ec 10:13) Ang ka- 
mangmangan ay maaaring nasa anyo ng isang ga- 
wang pandaraya, na kung minsan ay maaaring ma- 
kapinsala nang husto sa biktima nito anupat ang 
nandaraya ay inihahalintulad sa isang baliw na ar- 
mado ng nakamamatay na mga sandata.---Kaw 26: 
18, 19. 

Ang ilan ay hindi umaasa sa pagkabuhay-muli ng 
mga patay, anupat nag-aakalang kamatayan ang 
wakas ng lahat ng bagay para sa lahat ng tao. Bilang 
katibayan ng kanilang di-timbang na pangmalas, 
binibigyang-kasiyahan lamang nila ang kanilang 
makalamang mga hilig at hindi nila ikinababahala 
ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Binigyang- 
pansin din sila ni Solomon, sa pagsasabing: “Sa da- 
hilang may iisang kahihinatnan ang lahat, ang puso 
ng mga anak ng mga tao ay puspos din ng kasama- 
an, at may kabaliwan sa kanilang puso habang sila 
ay nabubuhay, at pagkatapos nito---patungo sa mga 
patay!"--Ec 9:3. 

Makatalinghagang Paggamit. Ang awtori- 
dad at pagka-apostol ni Pablo ay hinamon ng ilan 
sa Corinto na may-panunuya niyang tinawag na 
“ubod-galing na mga apostol.” (2Co 11:5) Upang 
matauhan ang kongregasyon ng Corinto, “ipinag- 
hambog” ni Pablo ang kaniyang mga kredensiyal, 
ang kaniyang mga pagpapala at ang mga bagay na 
naranasan niya sa paglilingkod kay Jehova, bilang 
patunay sa kaniyang pag-aangkin. Ang paghaham- 
bog na ito ay salungat sa karaniwang pananalita ng 
isang Kristiyano, ngunit sa kasong ito ay kinaila- 
ngan itong gawin ni Pablo. Kaya tinukoy niya ang 
kaniyang sarili na waring 'nasisiraan ng kaniyang 
isip at sinabi niya tungkol sa diumano'y ubod- 
galing na mga apostol: “Sila ba ay mga ministro 
ni Kristo? Tumutugon akong gaya ng isang baliw, 
ako ay higit na namumukod-tanging gayon."”---2Co 
11:21-27. 


KABAN. 


1. Ang lalagyang yari sa kahoy ng akasya kung 
saan itinago ang ikalawang pares ng mga tapyas na 
bato na doon nakasulat ang Kautusang ibinigay kay 
Moises sa Bundok Sinai hanggang noong magawa 


1303 


ang kaban ng patotoo pagkaraan ng ilang buwan. 
(Deu 10:1-5) Ang salitang Hebreo na “arohn, na isi- 
naling “kaban” sa Deuteronomio 10:1-5, ay isina- 
salin sa ibang mga talata bilang “kabaong” (Gen 
50:26) at “kahon.”--2Ha 12:9, 10, tlb sa Rbi8, 2Cr 
24:8, 10, 11. 

2. Tingnan ang KABAN NG TIPAN. 


KABANALAN. Ang kalagayan o katangian ng 
pagiging banal. Ang kabanalan ay nangangahu- 
lugang “relihiyosong kalinisan o kadalisayan, pagi- 
ging sagrado.” Bukod diyan, ang Hebreong go dhesh 
ay may diwa ng pagiging hiwalay, bukod-tangi, 
o pinabanal sa Diyos na banal, isang kalagayan ng 
pagiging ibinukod para sa paglilingkod sa Diyos. 
Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang mga 
salitang isinalin bilang “banal” (ha'gios) at “ka- 
banalan” (ha:gia:ssmos' [gayundin, “pagpapabanal']: 
ha-gi-o'tes; ha-gi'o:sy'ne) ay nagpapahiwatig din ng 
pagiging inihiwalay para sa Diyos, ginagamit din 
ang mga ito upang tumukoy sa kabanalan bilang 
isang katangian ng Diyos at sa kadalisayan o kasak- 
dalan ng personal na paggawi ng isa. 

Si Jehova. Ang katangian ng kabanalan ay kay 
Jehova. (Exo 39:30, Zac 14:20) Tinawag siya ni Kris- 
to Jesus na “Amang Banal.” (Ju 17:11) Yaong mga 
nasa langit ay nagpapahayag: “Banal, banal, banal si 
Jehova ng mga hukbo,” anupat tinutukoy siya na 
nagtataglay ng kabanalan, ng kalinisan sa sukdu- 
lang antas. (Isa 6:3, Apo 4:8, ihambing ang Heb 
12:14.) Siya ang Kabanal-banalan, anupat nakahihi- 
git sa lahat kung tungkol sa kabanalan. (Kaw 30:3; 
dito, ang anyong pangmaramihan ng salitang He- 
breo na isinalin bilang “Kabanal-banalan” ay gina- 
gamit upang magpahiwatig ng kadakilaan at kari- 
ngalan.) Malimit maipaalaala sa mga Israelita na si 
Jehova ang Bukal ng lahat ng kabanalan kapag na- 
kikita nila ang mga salitang “Ang kabanalan ay kay 
Jehova" na nakalilok sa kumikinang na laminang 
ginto na nasa turbante ng mataas na saserdote. Ang 
laminang ito ay tinatawag na “ang banal na tanda 
ng pag-aalay,” anupat nagpapakitang ang mataas 
na saserdote ay ibinukod ukol sa isang paglilingkod 
na may pantanging kabanalan. (Exo 28:36, 29:6) Sa 
awit ni Moises pagkatapos ng pagliligtas sa Dagat na 
Pula, umawit ang Israel: “Sino sa mga diyos ang tu- 
lad mo, O Jehova? Sino ang tulad mo, na dakila sa 
kabanalan?” (Exo 15:11, 1Sa 2:2) Bilang dagdag na 
garantiya na tutuparin niya ang kaniyang salita, su- 
mumpa si Jehova sa pamamagitan ng kaniyang ka- 
banalan.---Am 4:2. 

Ang pangalan ng Diyos ay sagrado, hiwalay sa la- 
hat ng karungisan. (1Cr 16:10, Aw 111:9) Ang kani- 
yang pangalang Jehova ay dapat ituring na banal, 
anupat pinabanal nang higit sa lahat ng iba pang 


KABANALAN 


pangalan. (Mat 6:9) Ang kawalang-galang sa kani- 
yang pangalan ay dapat lapatan ng parusang kama- 
tayan.--Lev 24:10-16, 23: Bil 15:30. 

Yamang ang Diyos na Jehova ang Tagapagpasi- 
mula ng lahat ng matuwid na simulain at kautusan 
(San 4:12) at siya ang batayan ng lahat ng kabana- 
lan, ang sinumang tao o alinmang bagay na banal 
ay nagiging gayon dahil sa kaugnayan nito kay Je- 
hova at sa pagsamba nito sa kaniya. Hindi ma- 
aaring magkaroon ng unawa o karunungan ang 
isa malibang mayroon siyang kaalaman tungkol sa 
Kabanal-banalan. (Kaw 9:10) Maaari lamang sam- 
bahin si Jehova sa kabanalan. Ang isa na nag- 
aangking sumasamba sa kaniya ngunit nagsasaga- 
wa ng karumihan ay kasuklam-suklam sa kaniya. 
(Kaw 21:27) Nang ihula ni Jehova na hahawanin 
niya ang daan para makabalik sa Jerusalem ang ka- 
niyang bayan mula sa pagkatapon sa Babilonya, si- 
nabi niya: “Iyon ay tatawaging Daan ng Kabanalan. 
Ang marumi ay hindi daraan doon.” (Isa 35:8) Bu- 
ong-puso itong ginawa ng munting nalabi na buma- 
lik noong 537 B.C.E. upang isauli ang tunay na pag- 
samba, taglay ang tama at banal na mga motibo, at 
hindi para sa pulitikal o makasariling mga kadahila- 
nan.--Ihambing ang hula sa Zac 14:20, 21. 

Ang banal na espiritu. Ang aktibong puwer- 
sa ni Jehova, ang kaniyang espiritu, ay nasa ilalim 
ng kaniyang kontrol at laging tumutupad sa kani- 
yang layunin. Ito'y malinis, dalisay, sagrado, at na- 
kabukod para gamitin ng Diyos. Kaya naman ti- 
natawag itong “banal na espiritu” at “espiritu ng 
kabanalan.” (Aw 51:11: Luc 11:13, Ro 1:4; Efe 1:13) 
Ang banal na espiritung kumikilos sa isang tao ay 
isang puwersa ukol sa kabanalan o kalinisan. Ang 
anumang marumi o maling paggawi ay paglaban 
o “pagpighati' sa espiritung iyon. (Efe 4:30) Baga- 
man hindi ito persona, nahahayag sa banal na espi- 
ritu ang banal na personalidad ng Diyos at sa gayo'y 
maaari itong 'mapighati. Ang pamimihasa sa anu- 
mang masamang gawain ay “papatay sa apoy ng es- 
piritu.’ (1Te 5:19) Kung magpapatuloy ang isa sa ga- 
yong pamimihasa, sa diwa ay 'pinagdaramdam' 
niya ang banal na espiritu ng Diyos, at dahil dito, 
ang Diyos ay magiging kaaway ng rebeldeng iyon. 
(Isa 63:10) Ang taong pumipighati sa banal na espi- 
ritu ay maaari pa ngang umabot sa punto ng pamu- 
musong laban dito, isang kasalanan na ayon kay 
Jesu-Kristo ay hindi patatawarin sa kasalukuyang 
sistema ng mga bagay ni doon sa darating.---Mat 
12:31, 32, Mar 3:28-30, tingnan ang ESPIRITU. 

Si Jesu-Kristo. Sa pantanging diwa, si Jesu- 
Kristo ang Banal ng Diyos. (Gaw 3:14: Mar 1:24: Luc 
4:34) Ang kabanalan niya ay nagmula sa kaniyang 
Ama nang lalangin siya ni Jehova bilang kaniyang 


KABANALAN 


bugtong na Anak. Pinanatili niya ang kaniyang ka- 
banalan bilang ang pinakamatalik na kasama ng ka- 
niyang Ama sa langit. (Ju 1:1, 8:29, Mat 11:27) Nang 
ang buhay niya ay ilipat sa bahay-bata ng dalagang 
si Maria, ipinanganak siya bilang isang banal na ta- 
ong Anak ng Diyos. (Luc 1:35) Siya ang kaisa-isang 
tao na nakapag-ingat ng sakdal na kabanalan, anu- 
pat hanggang sa katapusan ng kaniyang buhay sa 
lupa ay nanatili siyang “matapat, walang katusu- 
han, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan.” 
(Heb 7:26) Siya'y ipinahayag na matuwid' sa kani- 
yang sariling merito. (Ro 5:18) Samantala, ang ka- 
banalan sa harap ng Diyos ay maaari lamang maka- 
mit ng ibang mga tao salig sa kabanalan ni Kristo, at 
matatamo ito sa pamamagitan ng pananampalata- 
ya sa kaniyang haing pantubos. Iyon ay isang “banal 
na pananampalataya" na dapat ingatan ng isa upang 
manatili siya sa pag-ibig ng Diyos.---Jud 20, 21. 

Ibang mga Tao. Ang buong bansang Israel ay 
itinuring na banal dahil ito'y pinili at pinabanal ng 
Diyos, anupat bukod-tangi niyang dinala sa isang 
pakikipagtipan upang maging kaniyang pantanging 
pag-aari. Sinabi niya na kung susunod sila sa kani- 
ya, sila'y magiging “isang kaharian ng mga saser- 
dote... at isang banal na bansa.” (Exo 19:5, 6) Kung 
magiging masunurin sila, sila'y magiging 'banal sa 
kanilang Diyos.’ Sinabi sa kanila ng Diyos: “Magpa- 
kabanal kayo, sapagkat akong si Jehova na inyong 
Diyos ay banal.” (Bil 15:40: Lev 19:2) Ang mga kau- 
tusan hinggil sa pagkain, kalinisan, at moral na ibi- 
nigay sa kanila ng Diyos ay nagsilbing paalaala sa 
kanila na sila'y hiwalay at banal sa Diyos. Dahil sa 
mga pagbabawal sa kanila sa mga kautusang ito, 
lubhang nalimitahan ang kanilang pakikipagsama- 
han sa kanilang mga paganong kalapit-bayan, anu- 
pat nagsilbing proteksiyon upang manatiling banal 
ang Israel. Sa kabilang dako, maiwawala ng bansa 
ang banal na katayuan nito sa harap ng Diyos kung 
magiging masuwayin ito sa kaniyang mga kautu- 
san.--Deu 28:15-19. 

Bagaman banal ang Israel bilang isang bansa, 
may ilang indibiduwal sa loob ng bansa na itinuring 
na banal sa pantanging paraan. Ang mga saserdo- 
te, at partikular na ang mataas na saserdote, ay ibi- 
nukod upang maglingkod sa santuwaryo at nagsil- 
bing kinatawan ng taong-bayan sa harap ng Diyos. 
Sa gayong katungkulan, sila ay banal at kinailangan 
nilang panatilihin ang kalagayan nila bilang pinaba- 
nal upang maisagawa nila ang kanilang paglilingkod 
at upang patuloy silang ituring ng Diyos bilang ba- 
nal. (Lev 21, 2Cr 29:34) Ang mga propeta at ang 
iba pang kinasihang manunulat ng Bibliya ay mga 
taong banal. (2Pe 1:21) Ang mga babaing tapat sa 
Diyos noong sinaunang panahon ay tinawag ding 
“banal” ng apostol na si Pedro. (1Pe 3:5) Ang mga 
kawal ng Israel na nasa isang kampanyang pangmi- 


1304 


litar ay itinuring na banal, sapagkat mga digmaan 
ni Jehova ang ipinakipaglaban nila. (Bil 21:14; 1Sa 
21:5, 6) Ang bawat panganay na lalaki ng Israel ay 
banal kay Jehova, yamang, noong panahon ng Pas- 
kuwa sa Ehipto, iniligtas ni Jehova ang mga panga- 
nay mula sa kamatayan, ang mga ito ay sa kaniya. 
(Bil 3:12, 13, 8:17) Ito ang dahilan kung bakit ang ba- 
wat panganay na anak na lalaki ay dapat tubusin sa 
santuwaryo. (Exo 13:1, 2; Bil 18:15, 16, Luc 2:22, 23) 
Ang isang tao (lalaki o babae) na nanatang mamu- 
hay bilang Nazareo ay banal sa panahon ng kani- 
yang panata. Ang panahong iyon ay ibinubukod 
upang lubusang gamitin sa isang uri ng panta- 
nging paglilingkod kay Jehova. Kailangang sundin 
ng Nazareo ang ilang legal na kahilingan, magiging 
marumi siya kung lalabagin niya ang mga iyon. 
Kung magkagayo'y kailangan niyang maghandog 
ng isang pantanging hain upang maisauli ang kani- 
yang kabanalan. Ang mga araw bago siya naging 
marumi ay hindi ibibilang na kasama sa pagtupad 
niya ng kaniyang pagka-Nazareo, kailangan niyang 
simulang muli ang pagtupad sa kaniyang panata. 
-Bil 6:1-12. 

Mga Lugar. Ang isang lugar ay nagiging banal 
dahil sa presensiya ni Jehova. (Kapag nagpapakita 
siya sa mga tao, kinakatawanan siya ng mga ang- 
hel; Gal 3:19.) Si Moises ay nakatayo noon sa banal 
na lupa habang pinagmamasdan niya ang nagnini- 
ngas na palumpong na mula roo'y nakikipag-usap 
sa kaniya ang isang anghel na kumakatawan kay 
Jehova. (Exo 3:2-5) Pinaalalahanan si Josue na na- 
katayo siya sa banal na lupa nang ang isang anghel, 
ang prinsipe ng hukbo ni Jehova, ay magkatawang- 
tao at tumayo sa harap niya. (Jos 5:13-15) Sa pagtu- 
koy ni Pedro sa pagbabagong-anyo ni Kristo at sa 
pagsasalita ni Jehova noong panahong iyon, tina- 
wag niya ang lugar na iyon na “banal na bundok.” 
--2Pe 1:17, 18, Luc 9:28-36. 

Ang looban ng tabernakulo ay banal na lupa. 
Ayon sa tradisyon, ang mga saserdote ay nagling- 
kod doon nang nakatapak dahil naglilingkod sila sa 
santuwaryo, na iniuugnay sa presensiya ni Jehova. 
Ang dalawang silid ng santuwaryo ay tinatawag na 
“ang Dakong Banal” at “ang Kabanal-banalan,” ya- 
mang ang mga ito ay malapit sa kaban ng tipan. 
(Heb 9:1-3) Ang templong itinayo sa Jerusalem 
ay banal din. (Aw 11:4) Inilarawan din ang Bun- 
dok Sion at ang Jerusalem bilang banal dahil naro- 
roon ang santuwaryo at ang “trono ni Jehova.”---1Cr 
29:23: Aw 2:6, Isa 27:13, 48:2, 52:1; Dan 9:24, Mat 
4:5. 

Pinaalalahanan ang hukbo ng Israel na panatili- 
hing malinis ang kampo mula sa dumi ng tao o iba 
pang kontaminasyon, sapagkat “si Jehova na iyong 
Diyos ay lumalakad sa loob ng iyong kampo . .. at 


1305 


ang iyong kampo ay dapat maging banal, upang 
wala siyang makitang anumang marumi sa iyo at 
humiwalay nga sa pagsama sa iyo.” (Deu 23:9-14) 
Dito, ang pisikal na kalinisan ay iniuugnay sa kaba- 
nalan. 

Mga Yugto ng Panahon. May mga araw o mga 
yugto ng panahon na itinalaga bilang banal para sa 
Israel. Hindi naman ito dahil sa anumang likas na 
kabanalan ng mga yugtong iyon ng panahon. Sa ha- 
lip, ang mga iyon ay magiging mga kapanahunan 
ng pantanging pangingilin para sa pagsamba kay 
Jehova. Nang italaga niya ang mga yugtong iyon, 
nasa isip ng Diyos ang kapakanan ng taong-bayan 
at ang pagpapatibay sa kanila sa espirituwal. Nagka- 
roon ng mga lingguhang Sabbath. (Exo 20:8-11) Sa 
mga araw na iyon, maitutuon ng taong-bayan ang 
kanilang pansin sa kautusan ng Diyos at sa pagtu- 
turo nito sa kanilang mga anak. Ang iba pang 
mga araw ng banal na kombensiyon o Sabbath ay: 
ang unang araw ng ikapitong buwan (Lev 23:24) 
at ang Araw ng Pagbabayad-Sala sa ikasampung 
araw ng ikapitong buwan. (Lev 23:26-32) Ang mga 
yugto ng mga kapistahan, at partikular na ang ilang 
araw niyaon, ay ipinangingilin bilang “mga banal na 
kombensiyon.” (Lev 23:37, 38) Ang mga kapista- 
hang ito ay ang Paskuwa at ang Kapistahan ng mga 
Tinapay na Walang Pampaalsa (Lev 23:4-8), ang 
Pentecostes, o Kapistahan ng mga Sanlinggo (Lev 
23:15-21): at ang Kapistahan ng mga Kubol, o Pag- 
titipon ng Ani.--Lev 23:33-36, 39-43, tingnan ang 
KOMBENSIYON. 

Bilang karagdagan, ang bawat ikapitong taon ay 
taon ng sabbath, isang buong taon ng kabanalan. 
Kapag taon ng sabbath, ang lupain ay hahayaang 
di-nabubungkal: ang probisyong ito, gaya ng ling- 
guhang Sabbath, ay nagbigay sa mga Israelita ng 
higit na panahon upang pag-aralan ang kautusan ni 
Jehova, bulay-bulayin iyon, at ituro sa kanilang 
mga anak. (Exo 23:10, 11, Lev 25:2-7) Bilang pang- 
huli, ang bawat ika-50 taon ay tinatawag na Jubileo, 
na itinuring ding banal. Ito rin ay taon ng sabbath, 
ngunit bilang karagdagan, isinasauli nito ang ekono- 
miya ng bansa sa teokratikong kalagayan nito na iti- 
natag ng Diyos noong ang lupain ay hati-hatiin. Ito 
ay isang banal na taon ng kalayaan, kapahingahan, 
at kaginhawahan.---Lev 25:8-12. 

Inutusan ni Jehova ang kaniyang bayan na 'pig- 
hatiin ang kanilang mga kaluluwa' sa Araw ng 
Pagbabayad-Sala, isang araw ng “banal na kom- 
bensiyon.” Nangangahulugan ito na dapat silang 
mag-ayuno, kilalanin at ipagtapat ang kanilang mga 
kasalanan, at makadama ng makadiyos na kalum- 
bayan dahil sa mga iyon. (Lev 16:29-31, 23:26-32) 
Ngunit ang araw na banal kay Jehova ay hindi da- 
pat maging araw ng pagtangis at kalungkutan para 
sa kaniyang bayan. Sa halip, ang mga araw na iyon 


KABANALAN 


ay dapat maging mga araw ng kasayahan at ng 
pagpuri kay Jehova dahil sa kaniyang kamangha- 
manghang mga paglalaan sa pamamagitan ng kani- 
yang maibiging-kabaitan.---Ne 8:9-12. 

Ang banal na araw ng kapahingahan ni Je- 
hova. Ipinakikita sa atin ng Bibliya na ang Diyos 
ay nagpasimulang magpahinga mula sa kaniyang 
mga gawang paglalang mga 6,000 taon na ang na- 
kararaan, anupat ipinahayag niyang sagrado, o ba- 
nal, ang ikapitong “araw.” (Gen 2:2, 3) Ipinakita ng 
apostol na si Pablo na ang dakilang araw ng kapahi- 
ngahan ni Jehova ay isang mahabang yugto ng pa- 
nahon nang sabihin niya na ang araw na iyon ay 
nakabukas pa upang ang mga Kristiyano, sa pama- 
magitan ng pananampalataya at pagkamasunurin, 
ay makapasok sa kapahingahang iyon. Bilang isang 
banal na araw, iyon ay panahon ng kaginhawahan 
at pagsasaya para sa mga Kristiyano, kahit sa gitna 
ng isang sanlibutang nanghihimagod at lipos ng ka- 
salanan.---Heb 4:3-10, tingnan ang Araw, II. 

Mga Bagay. May ilang bagay na ibinukod noon 
upang gamitin sa pagsamba. Ang mga ito ay na- 
ging banal din dahil pinabanal ang mga ito para sa 
paglilingkod kay Jehova, ang mga ito ay hindi banal 
sa ganang sarili para gamitin bilang anting-anting. 
Halimbawa, ang isa sa mga pangunahing banal na 
bagay, ang kaban ng tipan, ay hindi naging anting- 
anting nang dalhin ito ng dalawang balakyot na 
anak ni Eli sa pakikipagbaka sa mga Filisteo. (1Sa 
4:3-11) Kabilang sa mga bagay na ginawang banal 
sa utos ng Diyos ang altar na pinaghahainan (Exo 
29:37), ang langis na pamahid (Exo 30:25), ang es- 
pesyal na insenso (Exo 30:35, 37), ang mga kasuu- 
tan ng mga saserdote (Exo 28:2: Lev 16:4), ang tina- 
pay na pantanghal (Exo 25:30, 1Sa 21:4, 6), at ang 
lahat ng muwebles ng santuwaryo. Kabilang sa hu- 
ling nabanggit ang ginintuang altar ng insenso, ang 
mesa ng tinapay na pantanghal, at ang mga kande- 
lero, kasama ang mga kagamitan ng mga ito. Mara- 
mi sa mga bagay na ito ang nakatala sa 1 Hari 7:47- 
51. Banal din ang mga bagay na ito sa pantanging 
diwa yamang ang mga ito'y mga parisan ng maka- 
langit na mga bagay at nagsilbing mga sagisag ukol 
sa kapakinabangan niyaong mga magmamana ng 
kaligtasan.---Heb 8:4, 5, 9:23-28. 

Ang nasusulat na Salita ng Diyos ay tinatawag na 
“banal na Kasulatan [Scriptures|,” o “banal na mga 
kasulatan [writings].” Ito'y isinulat sa ilalim ng im- 
pluwensiya ng banal na espiritu at may kapangya- 
rihang pabanalin, o gawing banal, yaong mga su- 
musunod sa mga utos nito.---Ro 1:2, 2Ti 3:15. 

Mga Hayop, mga Ani at Bunga. Ang mga 
panganay na lalaki ng mga baka, mga tupa, at mga 
kambing ay dapat ituring na banal kay Jehova at 
hindi tinutubos. Ang mga ito'y dapat ihain, at isang 


KABANALAN 


bahagi nito ang mapupunta sa mga saserdoteng pi- 
nabanal. (Bil 18:17-19) Ang mga unang bunga at 
ang ikapu ay banal, gayundin ang lahat ng mga 
hain at mga kaloob na pinabanal para sa pagliling- 
kod sa santuwaryo. (Exo 28:38) Lahat ng mga 
bagay na banal kay Jehova ay sagrado at hindi 
maaaring waling-halaga o gamitin sa isang pang- 
karaniwan, o di-banal, na paraan. Ang isang halim- 
bawa nito ay ang kautusan hinggil sa ikapu. Kapag 
ibinukod ng isang tao ang isang bahagi na kakalta- 
san ng ikapu, ipagpalagay na, ng kaniyang aning 
trigo, at pagkatapos, siya o isa sa kaniyang kasam- 
bahay ay di-sinasadyang kumuha ng ilang bahagi 
nito upang gamitin sa tahanan, gaya sa pagluluto, 
ang taong iyon ay nagkasala ng paglabag sa kautu- 
san ng Diyos may kinalaman sa mga banal na ba- 
gay. Hinihiling ng Kautusan na magbayad siya sa 
santuwaryo ng katumbas na halaga at ng 20 porsi- 
yento niyaon, bukod pa sa paghahandog ng isang 
malusog na barakong tupa mula sa kawan bilang 
hain. Sa gayon ay idiniriin na dapat na lubhang 
igalang ang mga banal na bagay na nauukol kay 
Jehova.--Lev 5:14-16. 

Kabanalang Kristiyano. Ang Lider ng mga 
Kristiyano, ang Anak ng Diyos, ay banal nang isi- 
lang siya bilang tao (Luc 1:35), at napanatili niya 
ang pagpapabanal sa kaniya o ang kabanalang iyon 
sa buong buhay niya sa lupa. (Ju 17:19; Gaw 4:27, 
Heb 7:26) Ang kabanalang iyon ay lubusan, sakdal, 
anupat pumuspos sa bawat kaisipan, salita, at kilos 
niya. Dahil napanatili niya ang kaniyang kabanalan 
maging hanggang sa isang sakripisyong kamata- 
yan, naging posible para sa iba na magtamo ng ka- 
banalan. Dahil dito, yaong mga tinawag upang ma- 
ging mga tagasunod sa kaniyang yapak ay tinawag 
sa “isang banal na pagtawag.” (2Ti 1:9) Sila'y nagi- 
ging mga pinahiran ni Jehova, espirituwal na mga 
kapatid ni Jesu-Kristo, at tinatawag na “mga banal" 
o “mga santo.” (Ro 15:26, Efe 1:1, Fil 4:21, ihambing 
ang KJ.) Natatamo nila ang kabanalan sa pamama- 
gitan ng pananampalataya sa haing pantubos ni 
Kristo. (Fil 3:8, 9: 1Ju 1:7) Kung gayon, ang kabana- 
lan ay hindi likas na kanila o pag-aari nila sa sarili 
nilang merito, kundi ipinagkakaloob sa kanila sa pa- 
mamagitan ni Jesu-Kristo.---Ro 3:23-26. 

Maraming beses na tinutukoy ng Kasulatan ang 
nabubuhay na mga miyembro ng kongregasyon bi- 
lang “mga banal,” o “mga santo” (Dy, KJ), anupat 
ipinakikita nito na ang pagiging banal, o “santo,” ng 
isang tao ay hindi sa pamamagitan ng mga tao o ng 
isang organisasyon, ni kailangan pa niyang hintayin 
na siya'y mamatay bago siya maging isang “santo.” 
Sa halip, siya ay “banal” sa bisa ng pagtawag sa ka- 
niya ng Diyos upang maging kasamang tagapagma- 
na ni Kristo. Banal siya sa paningin ng Diyos sa- 


1306 


mantalang siya ay nasa lupa, taglay ang pag-asang 
mabuhay sa langit sa dako ng mga espiritu, kung 
saan tumatahan ang Diyos na Jehova at ang kani- 
yang Anak, kasama ang mga banal na anghel.---1Pe 
1:3, 4; 2Cr 6:30, Mar 12:25, Gaw 7:56. 

Mahalaga ang malinis na paggawi. Sa tu- 
long ng espiritu ng Diyos, sinisikap niyaong mga 
may ganitong banal na katayuan sa harap ni Jeho- 
va na matamo ang kabanalan ng Diyos at ni Kristo. 
(1Te 3:12, 13) Dahil dito, dapat nilang pag-aralan 
ang Salita ng Diyos na katotohanan at ikapit iyon sa 
kanilang buhay. (1Pe 1:22) Dapat silang tumugon sa 
disiplina ni Jehova. (Heb 12:9-11) Kung ang isang 
tao ay tunay na banal, tatahak siya sa landasin ng 
kabanalan, kalinisan, at katapatan sa moral. Ang 
mga Kristiyano ay pinapayuhan na iharap sa Diyos 
ang kanilang katawan bilang haing banal, kung pa- 
anong ang kaayaayang mga hain na inihahandog 
sa sinaunang santuwaryo ay banal. (Ro 12:1) Ang 
kabanalan sa paggawi ay isang utos: “Ayon sa Isa na 
Banal na tumawag sa inyo, kayo rin mismo ay mag- 
pakabanal sa lahat ng inyong paggawi, sapagkat na- 
susulat: “Magpakabanal kayo, sapagkat ako ay ba- 
nal.” "--1Pe 1:15, 16. 

Yaong mga nagiging miyembro ng katawan ni 
Kristo ay “mga kapuwa mamamayan ng mga banal 
at mga miyembro ng sambahayan ng Diyos.” (Efe 
2:19) Inihahalintulad sila sa isang banal na templo 
ng mga batong buhay para kay Jehova at bumubuo 
sila ng “isang maharlikang pagkasaserdote, isang 
banal na bansa, isang bayang ukol sa pantanging 
pag-aari.” (1Pe 2:5, 9) Dapat nilang linisin ang kani- 
lang sarili mula sa “bawat karungisan ng laman at 
espiritu, na pinasasakdal ang kabanalan nang may 
pagkatakot sa Diyos.” (2Co 7:1) Kung ang isang Kris- 
tiyano ay nagsasagawa ng mga gawaing nagpapa- 
rungis o nakapipinsala sa kaniyang katawang la- 
man, o nagpaparumi rito, o kung sinasalungat niya 
ang Bibliya sa doktrina o moralidad, hindi niya inii- 
big o kinatatakutan ang Diyos at tinatalikuran niya 
ang kabanalan. Ang isa ay hindi maaaring mahira- 
ti sa karumihan at manatili pa ring banal. 

Dapat igalang ang mga banal na bagay. 
Kung gagamitin ng isang miyembro ng uring tem- 
plo ang kaniyang katawan sa maruming paraan, di- 
nudungisan at ginigiba niya hindi lamang ang kani- 
yang sarili kundi pati ang templo ng Diyos, at “kung 
gigibain ng sinuman ang templo ng Diyos, gigibain 
siya ng Diyos: sapagkat ang templo ng Diyos ay ba- 
nal, na ang templong iyon ay kayo nga.” (1Co 3:17) 
Tinubos na siya ng dugo ng Banal ng Diyos. (1Pe 1: 
18, 19) Kung gagamitin ng sinuman sa maling pa- 
raan yaong bagay na banal kay Jehova, iyon man 
ay ang sarili niyang katawan o anupamang bagay 
na inialay, o kung pipinsalain niya o magkakasala 


1307 


siya sa isang taong banal sa Diyos, daranas siya ng 
kaparusahan mula sa Diyos.--2Te 1:6-9. 

Isiniwalat ng Diyos sa Israel ang kaniyang saloo- 
bin hinggil sa gayong di-banal na paggamit sa kani- 
yang banal na mga pag-aari. Makikita ito sa kani- 
yang kautusan na nagbabawal sa pangkaraniwan, 
o di-banal, na paggamit ng mga bagay na ibinukod 
bilang banal para roon sa mga nasa ilalim ng Kau- 
tusang Mosaiko, halimbawa, ang mga unang bunga 
at ang ikapu. (Jer 2:3, Apo 16:5, 6; Luc 18:7, 1Te 
4:3-8: Aw 105:15: Zac 2:8) Pansinin din ang kaparu- 
sahang pinasapit ng Diyos sa Babilonya dahil sa ma- 
ling paggamit nito sa mga sisidlan ng kaniyang 
templo at sa pag-abuso nito sa taong-bayan ng ka- 
niyang banal na bansa. (Dan 5:1-4, 22-31, Jer 50:9- 
13) Dahil sa ganitong saloobin ng Diyos, ang mga 
Kristiyano ay paulit-ulit na pinapupurihan sa kani- 
lang maibiging pakikitungo sa mga banal ni Jehova, 
ang espirituwal na mga kapatid ni Jesu-Kristo. Pina- 
aalalahanan din sila na dapat nilang ipagpatuloy 
ang gayong mabait na pakikitungo.--Ro 15:25-27, 
Efe 1:15, 16; Col 1:3, 4: 1Ti 5:9, 10, Flm 5-7: Heb 
6:10, ihambing ang Mat 25:40, 45. 

Itinuring na banal sa paningin ng Diyos. 
Bago pumarito si Jesus sa lupa at maging tagapag- 
pauna at tagapagbukas ng daan patungo sa makala- 
ngit na buhay, may tapat na mga lalaki't babae na 
itinuring na banal. (Heb 6:19, 20, 10:19, 20, 1Pe 3:5) 
Kaya naman, maaari ring magtamo ng kabanalan 
sa harap ng Diyos ang “isang malaking pulutong” na 
hindi kabilang sa 144,000 na “tinatakan.” Ang mga 
ito ay nakitang nadaramtan ng malilinis na kasuu- 
tan, na nilabhan sa dugo ni Kristo. (Apo 7:2-4, 9, 10, 
14: tingnan ang MALAKING PULUTONG.) Sa takdang 
panahon, ang lahat niyaong nabubuhay sa langit at 
sa lupa ay magiging banal, sapagkat “ang sangnila- 
lang din mismo ay palalayain sa pagkaalipin sa ka- 
siraan at magtatamo ng maluwalhating kalayaan 
ng mga anak ng Diyos.”---Ro 8:20, 21. 

Pinagpapala ni Jehova ang kabanalan. Ang 
kabanalan ng isang indibiduwal ay may kalakip na 
merito mula sa Diyos sa ugnayang pampamilya ng 
indibiduwal na iyon. Kaya naman, kung ang isang 
taong may asawa ay Kristiyano, anupat banal sa 
Diyos, ang kaniyang asawa at ang mga anak na bu- 
nga ng kanilang pagsasama, kung hindi man naaa- 
lay na mga lingkod ng Diyos, ay nakikinabang sa 
merito ng isa na banal. Ito ang dahilan kung bakit 
inirerekomenda ng apostol: “Kung ang sinumang 
kapatid na lalaki ay may asawang di-sumasampala- 
taya, at gayunma'y sumasang-ayon ito na tuma- 
hang kasama niya, huwag niya itong iwan, at ang 
isang babae na may asawang di-sumasampalataya, 
at gayunma'y sumasang-ayon ito na tumahang ka- 


KABANAL-BANALAN 


sama niya, huwag niyang iwan ang kaniyang asa- 
wang lalaki. Sapagkat ang di-sumasampalatayang 
asawang lalaki ay napababanal may kaugnayan 
sa kaniyang asawa, at ang di-sumasampalatayang 
asawang babae ay napababanal may kaugnayan sa 
kapatid na lalaki, kung hindi, ang inyong mga anak 
ay talagang magiging marurumi, ngunit ngayon ay 
mga banal sila.” (1Co 7:12-14) Kaya naman, ang 
malinis at nananampalatayang kabiyak ay hindi na- 
giging marumi sa pagsiping niya sa di-sumasampa- 
latayang kabiyak, at ang pamilya bilang isang yunit 
ay hindi itinuturing ng Diyos bilang marumi. Ka- 
ragdagan pa, dahil sa pakikisalamuha ng mana- 
nampalataya sa kaniyang pamilya, ang mga di- 
sumasampalataya ay nagkakaroon ng mainam na 
oportunidad upang maging mga mananampalata- 
ya, baguhin ang kanilang personalidad, at iharap 
ang kanilang katawan na “isang haing buhay, banal, 
kaayaaya sa Diyos.” (Ro 12:1, Col 3:9, 10) Sa malinis 
at banal na kapaligirang naitataguyod ng mana- 
nampalatayang naglilingkod sa Diyos, ang pamilya 
ay pinagpapala.--Tingnan ang PAGPAPABANAL (Sa 
Pag-aasawa). 


KABANAL-BANALAN. Ang kaloob-loobang 
silid ng tabernakulo at, nang maglaon, ng templo, ti- 
natawag ding Banal ng Mga Banal. (Exo 26:33, tlb sa 
Rbi8, 1Ha 6:16) Lumilitaw na hugis-kubiko ang silid 
na ito sa tabernakulo, anupat ang bawat isa sa 
tatlong dimensiyon nito ay sampung siko (4.5 m; 
14.6 piye): sa templong itinayo ni Solomon, ang mga 
dimensiyon ng Kabanal-banalan ay makalawang ulit 
niyaong sa tabernakulo, anupat walong ulit ang laki 
ng espasyong sakop nito.---Exo 26:15, 16, 18, 22, 23, 
1Ha 6:16, 17, 20, 2Cr 3:8. 

Pumapasok lamang sa Kabanal-banalan ang ma- 
taas na saserdote kapag taunang Araw ng Pagbaba- 
yad-Sala, kailanma'y hindi maaaring lumampas ang 
ibang tao sa kurtinang nakasabit sa pagitan ng silid 
na ito at ng Dakong Banal. (Lev 16:2) Sa Kabanal- 
banalan, ang mataas na saserdote ay napalilibutan 
ng makukulay na kerubing ibinurda sa panloob na 
pantakip ng tabernakulo at sa kurtina nito. (Exo 
26:1, 31, 33) Sa templo ni Solomon, ang mga ding- 
ding at kisame ay yari sa tablang sedro na kinalup- 
kupan ng ginto, may mga kerubin, mga larawan ng 
puno ng palma, mga palamuting hugis-upo, at mga 
bulaklak na inililok sa mga dingding.---1Ha 6:16-18, 
29; 2Cr 3:7, 8. 

Binabalangkas ng Kasulatan ang tatlong ulit na 
pagpasok ng mataas na saserdote sa Kabanal-bana- 
lan kapag Araw ng Pagbabayad-Sala: Una, dala 
ang ginintuang insensaryo ng mabangong insenso, 
na pinagniningas ng mga baga na mula sa altar, 
pangalawa, taglay ang dugo ng toro, na handog 


KABANAL-BANALAN 


ukol sa kasalanan para sa makasaserdoteng tribo, at 
panghuli, taglay ang dugo ng kambing, na handog 
ukol sa kasalanan para sa bayan. (Lev 16:11-15: Heb 
9:6, 7, 25) Iwiniwisik niya ang dugo ng mga hayop 
sa sahig sa harap ng ginintuang kaban ng tipan. Sa 
takip nito ay may mga ginintuang kerubin, at sa 
ibabaw ng takip na ito, ang presensiya ni Jehova ay 
sinasagisagan ng isang ulap. (Exo 25:17-22, Lev 16: 
2, 14, 15) Maliwanag na ang ulap na iyon ay sumisi- 
nag bilang isang maningning na liwanag, na siyang 
tanging liwanag para sa walang-kandelerong silid 
na ito ng tabernakulo. 

Samantalang nasa ilang ang tabernakulo, nama- 
malagi sa ibabaw ng Kabanal-banalan ang isang 
ulap kapag araw at isang haliging apoy kapag gabi, 
na nakikita ng buong kampo ng Israel.---Exo 13:22: 
40:38, Bil 9:15, ihambing ang Aw 80:1. 

Walang Kaban sa mga Templong Itinayo Nang 
Maglaon. Hindi alam kung kailan at kung paano 
nawala ang kaban ng tipan. Lumilitaw na hindi ito na- 
kuha ng mga Babilonyo nang samsaman at wasakin 
nila ang templo noong 607 B.C.E., sapagkat hindi ka- 
sama ang Kaban sa talaan ng mga kagamitang tina- 
ngay mula sa templo. (2Ha 25:13-17: Ezr 1:7-11) Sa 
ikalawang templo, na itinayo ni Zerubabel, at sa mas 
marangyang templo ni Herodes, walang Kaban sa 
Kabanal-banalan. Nang mamatay si Jesus, ipinaha- 
yag ng Diyos ang kaniyang galit nang pangyarihin 
niya na mapunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang 
sa ibaba, ang makapal at mabigat na kurtinang nag- 
hihiwalay sa Kabanal-banalan at sa Dakong Banal. 
Dahil dito, ang Kabanal-banalan ay nakita ng mga sa- 
serdoteng nagsasagawa ng kanilang gawain sa Da- 
kong Banal, at naidiin sa kanila ang katotohanan na 
sa silid na ito ay walang Kaban na kumakatawan 
sa presensiya ng Diyos sa kanila. Kinumpirma ng 
pagkilos na ito ng Diyos na wala nang halaga ang 
mga haing pambayad-sala na inihahandog noon ng 
Judiong mataas na saserdote at na hindi na kailangan 
pa ang mga paglilingkod ng Levitikong pagkasaserdo- 
te.--Mat 27:51; 23:38, Heb 9:1-15. 

Makasagisag na Paggamit. Matatagpuan sa 
Kabanal-banalang silid ng tolda ng kapisanan, o ta- 
bernakulo, ang kaban ng tipan, ang takip ng Kaban 
na ito, na may dalawang ginintuang kerubin sa iba- 
baw, ay kumakatawan sa trono ng Diyos. Kaya na- 
man ang Kabanal-banalan ay ginamit sa makasa- 
gisag na paraan upang kumatawan sa tahanang 
dako ng Diyos na Jehova, ang langit mismo. Gani- 
tong pagpapakahulugan ang ibinibigay sa atin ng 
kinasihang liham sa mga Hebreo nang ihambing 
nito ang pagpasok ng mataas na saserdote ng Isra- 
el sa Kabanal-banalan isang araw sa loob ng isang 
taon, tuwing Araw ng Pagbabayad-Sala, sa pagpa- 
sok ng dakilang Mataas na Saserdote na si Jesu- 
Kristo sa isinasagisag ng Kabanal-banalan, nang 


1308 


minsanan taglay ang kaniyang hain ukol sa mga 
kasalanan. Ganito ang paliwanag ng liham na iyon: 
“Sa ikalawang silid [ang Kabanal-banalan] ay ta- 
nging ang mataas na saserdote ang pumapasok 
nang minsan sa isang taon, na hindi walang dalang 
dugo, na kaniyang inihahandog para sa kaniyang 
sarili at para sa mga kasalanang di-namamalayan 
ng bayan. ... Ang tolda ngang ito ay isang ilustra- 
syon para sa takdang panahon na narito na ngayon 
... Gayunman, nang si Kristo ay dumating bilang 
isang mataas na saserdote ng mabubuting bagay 
na naganap na, sa pamamagitan ng mas dakila at 
lalong sakdal na tolda na hindi ginawa ng mga ka- 
may, samakatuwid nga, hindi sa paglalang na ito, 
siya ay pumasok, hindi, hindi taglay ang dugo ng 
mga kambing at ng mga guyang toro, kundi taglay 
ang sarili niyang dugo, nang minsanan sa dakong 
banal at nagtamo ng walang-hanggang katubusan 
para sa atin. Samakatuwid ay kinakailangan na ang 
makasagisag na mga paglalarawan ng mga bagay 
sa langit ay linisin sa ganitong mga paraan [sa pa- 
mamagitan ng dugo ng mga haing hayop na iwini- 
sik sa mga ito], ngunit ang makalangit na mga ba- 
gay mismo ay sa pamamagitan ng mga hain na 
mas mabuti kaysa sa gayong mga hain. Sapagkat si 
Kristo ay pumasok, hindi sa isang dakong banal na 
ginawa ng mga kamay, na isang kopya ng katuna- 
yan, kundi sa langit mismo, upang ngayon ay hu- 
marap sa mismong persona ng Diyos para sa atin.” 
--Heb 9:7-12, 23, 24. 

Samakatuwid, bilang ang dakilang Mataas na Sa- 
serdote ayon sa paraang gaya ng kay Melquisedec, 
tinupad ni Jesu-Kristo yaong makalarawang ginaga- 
wa ng mataas na saserdote ng Israel na mula sa lin- 
ya ni Aaron kapag pumapasok ito sa makalupang 
Kabanal-banalan. (Heb 9:24) Ang espirituwal na 
mga kapatid ni Kristo, na mga tagapagmanang ka- 
sama niya, ay pinalalakas ng mga salita ng liham 
ding iyon sa mga Hebreo, upang “tayong mga tu- 
makas na patungo sa kanlungan ay magkaroon ng 
masidhing pampatibay-loob na manghawakan sa 
pag-asang inilagay sa harap natin. Taglay natin ang 
pag-asang ito bilang angkla para sa kaluluwa, na ka- 
puwa tiyak at matatag, at pumapasok ito sa loob ng 
kurtina, kung saan isang tagapagpauna ang puma- 
sok alang-alang sa atin, si Jesus, na naging isang 
mataas na saserdote ayon sa paraang gaya ng kay 
Melquisedec magpakailanman. ”---Heb 6:18-20. 

Muli, pinatibay-loob ni Pablo ang mga Kristiya- 
nong ito na makadama ng kalayaan at pagtitiwala 
sa kanilang paglapit sa Diyos at manghawakang 
mahigpit sa kanilang pag-asa nang walang pag- 
uurong-sulong sa pamamagitan ng karagdagang 
mga salitang ito: “Samakatuwid, mga kapatid, ya- 
mang mayroon tayong katapangan para sa daang 


1309 


papasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo 
ni Jesus, na kaniyang pinasinayaan para sa atin bi- 
lang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan 
ng kurtina, samakatuwid nga, ang kaniyang laman, 
at yamang mayroon tayong isang dakilang saserdo- 
te sa bahay ng Diyos, lumapit tayo na may tapat na 
mga puso sa lubos na katiyakan ng pananampalata- 
ya, na ang ating mga puso ay nawisikan na mula sa 
isang balakyot na budhi at ang ating mga katawan 
ay napaliguan na ng malinis na tubig. Panghawakan 
nating mahigpit ang pangmadlang pagpapahayag 
ng ating pag-asa nang walang pag-uurong-sulong, 
sapagkat siya na nangako ay tapat.”---Heb 10:19-23. 


KABAN NG TIPAN. Ang sagradong kaban 
na matatagpuan sa Kabanal-banalan ng tabernaku- 
lo at, nang maglaon, sa templong itinayo ni Solo- 
mon. Ginawa ang Kaban sa utos ni Jehova at ayon 
sa kaniyang disenyo. 

Mahigit sa 20 iba't ibang katawagan ang ginaga- 
mit ng mga manunulat ng Bibliya para sa kaban ng 
tipan. Ang pinakakaraniwan sa mga ito, ang “kaban 
ng tipan [sa Heb., @rohn” hab-berith? sa Gr., kibo- 
tos’ tes di-athe'kes|” (Jos 3:6, Heb 9:4) at ang “kaban 
ng patotoo” (Exo 25:22), ay hindi lamang ginamit ng 
iisang partikular na manunulat at ang mga ito ay 
halinhinang ginagamit. 

Parisan at Disenyo. Nang tagubilinan ni Jeho- 
va si Moises na itayo ang tabernakulo, ang unang 
bagay na ibinigay Niya kay Moises ay ang parisan 
at disenyo ng Kaban, sapagkat ito ang pangunahin 
at pinakamahalagang bagay sa tabernakulo at sa 
buong kampo ng Israel. Ang mismong kaban ay 
may haba na 2.5 siko, may lapad na 1.5 siko, at may 
taas na 1.5 siko (mga 111 Xx 67 x 67 sentimetro, 
44 x 26 X 26 na pulgada). Ito ay gawa sa kahoy ng 
akasya at kinalupkupan ng dalisay na ginto sa loob 
at sa labas. Isang artistikong “sinepang ginto” ang 
nagsilbing korona “sa palibot niyaon.” Ang ikala- 
wang seksiyon ng Kaban, ang takip nito, ay gawa sa 
purong ginto, hindi basta kahoy na kinalupkupan ng 
ginto, at kasinghaba at kasinlapad ng mismong ka- 
ban. Nakapatong sa takip na ito ang dalawang ginin- 
tuang kerubin na mga gawang pinukpok, isa sa 
magkabilang dulo ng takip anupat magkaharap ang 
mga ito, nakayukod ang mga ulo at ang mga pakpak 
ay nakaunat nang paitaas at lumililim sa ibabaw ng 
Kaban. (Exo 25:10, 11, 17-22, 37:6-9) Ang takip na 
ito ay tinatawag ding “luklukan ng awa" o “panakip 
na pampalubag-loob.”--Exo 25:17: Heb 9:5, tlb sa 
Rbi8, tingnan ang PANAKIP NA PAMPALUBAG-LOOB. 

May inilaan na mahahabang pingga upang mabu- 
hat ang Kaban. Ang mga ito ay gawa rin sa kahoy 
ng akasya na binalutan ng ginto at ang mga ito ay 
isinuksok sa dalawang argolyang ginto sa magkabi- 


KABAN NG TIPAN 


lang tagiliran ng kaban. Hindi dapat alisin ang mga 
pingga na ito mula sa kanilang mga argolya: kaya 
naman ang Kaban ay hindi kailanman kinailangang 
hawakan ng mga tagabuhat nito. Sa mga panulukan 
ng Kaban ay may apat na paa, “mga paang panla- 
kad, mga paang nakabaluktot na parang maglala- 
kad,” upang iangat ang Kaban mula sa sahig, ngu- 
nit hindi sinasabi kung gaano kataas. (Commentary 
on the Old Testament, nina C. F. Keill at F. Delitzsch, 
1973, Tomo 1, The Second Book of Moses, p. 167) 
Ang mga argolya ay maaaring nakakabit sa mis- 
mong itaas ng mga paa, kung hindi man sa mga paa 
mismo.--Exo 25:12-16, Bil 4:5, 15, 1Ha 8:8; 1Cr 
15:15. 

Pagpapasinaya at Paggamit. Detalyadong si- 
nunod ni Bezalel at niyaong mga may pusong ma- 
runong na tumulong sa kaniya ang mga plano ng 
Kaban, anupat ginawa nila ang Kaban mula sa mga 
materyales na iniabuloy ng bayan. (Exo 35:5, 7, 10, 
12; 37:1-9) Nang matapos ang tabernakulo at maita- 
yo ito isang taon pagkaraan ng Pag-alis, kinuha ni 
Moises ang dalawang tapyas na bato ng Kautusan at 
inilagay niya ang mga ito sa loob ng Kaban. (Ipina- 
hihiwatig ng Deuteronomio 10:1-5 na isang pansa- 
mantalang kaban na gawa sa kahoy ng akasya ang 
pinaglagyan ng mga tapyas sa loob ng ilang buwan 
mula nang tanggapin ni Moises ang mga ito sa bun- 
dok hanggang noong ilipat ang mga ito sa Kaban na 
ginawa ni Bezalel.) Sumunod ay isinuksok ni Moises 
ang mga pingga sa mga argolya ng Kaban, ipina- 
tong niya ang takip nito, dinala niya ito sa tolda, at 
inilagay niya ang pantabing na maghihiwalay sa 
dakong Banal mula sa Kabanal-banalan. Pagkatapos, 
bilang bahagi ng seremonya ng pagpapasinaya, pi- 
nahiran ni Moises ng langis ang Kaban at ang lahat 
ng iba pang kagamitan. Mula noon, kapag kinakalas 
ng mga saserdote ang tabernakulo tuwing lumilipat 
sila ng kampo, ang pantabing din na iyon, kasama 
ang karagdagang balat ng poka at telang asul, ay 
ipinantatakip sa Kaban upang huwag itong makita 
ng bayan “kahit saglit man, dahil baka mamatay 
sila.' —Exo 40:3, 9, 20, 21; Bil 3:30, 31: 4:5, 6, 19, 20, 
7:9, Deu 10:8, 31:9, tingnan ang TABERNAKULO. 

Ang Kaban ay nagsilbing isang banal na lalagyan 
para sa pag-iingat ng mga sagradong paalaala o pa- 
totoo, anupat ang pangunahing laman nito ay ang 
dalawang tapyas ng patotoo, o ang Sampung Utos. 
(Exo 25:16) Inilagay rin sa Kaban ang “sang ginin- 
tuang banga na may mamna at ang tungkod ni Aa- 
ron na nag-usbong,' ngunit nang maglaon ay inalis 
ang mga ito bago itayo ang templo ni Solomon. (Heb 
9:4: Exo 16:32-34: Bil 17:10, 1Ha 8:9; 2Cr 5:10) Bago 
mamatay si Moises, binigyan niya ng isang kopya 
ng “aklat ng Kautusan” ang mga Levitikong saserdo- 
te at itinagubilin niya na dapat itong ingatan, hindi 


KABAN NG TIPAN 


sa loob, kundi “sa tabi ng kaban ng tipan ni Jehova 
na inyong Diyos, at iyon ay magsisilbing saksi roon 
laban sa iyo.”---Deu 31:24-26. 

Iniuugnay sa presensiya ng Diyos. Sa bu- 
ong kasaysayan ng Kaban, iniuugnay ito sa presen- 
siya ng Diyos. Nangako si Jehova: “Doon ako haha- 
rap sa iyo at magsasalita ako sa iyo mula sa ibabaw 
ng takip, mula sa pagitan ng dalawang kerubin na 
nasa ibabaw ng kaban ng patotoo.” “Sa isang ulap ay 
magpapakita ako sa ibabaw ng takip.” (Exo 25:22, 
Lev 16:2) Isinulat ni Samuel na si Jehova ay “naka- 
upo sa mga kerubin” (1Sa 4:4): kaya naman ang 
mga kerubin ay nagsilbing “kawangis ng karo” ni 
Jehova. (1Cr 28:18) Kaayon nito, “kapag pumapasok 
si Moises sa tolda ng kapisanan upang makipag- 
usap [kay Jehova], maririnig nga niya ang tinig na 
nagsasalita sa kaniya mula sa itaas ng takip na nasa 
ibabaw ng kaban ng patotoo, mula sa pagitan ng da- 
lawang kerubin, at magsasalita siya sa kaniya.” (Bil 
7:89) Nang maglaon, sumangguni rin kay Jehova sa 
harap ng Kaban si Josue at maging ang mataas na 
saserdoteng si Pinehas. (Jos 7:6-10: Huk 20:27, 28) 
Gayunman, tanging ang mataas na saserdote ang 
aktuwal na nakakapasok sa Kabanal-banalan at siya 
lamang ang nakakakita sa Kaban, isang araw sa 
loob ng isang taon, hindi para makipagtalastasan 
kay Jehova, kundi upang isagawa ang seremonya 
para sa Araw ng Pagbabayad-Sala.--Lev 16:2, 3, 13, 
15, 17: Heb 9:7. 

Sa iba pang mga paraan, ang presensiya ni Jeho- 
va na kinakatawanan ng Kaban ay nagdulot ng mga 
pagpapala sa Israel. Karaniwan na, kapag ang Israel 
ay lumilipat ng kampo, ang Kaban at ang ulap na 
nasa ibabaw nito ang pumapatnubay sa kanila sa 
daan. (Bil 10:33, 34) Kaya naman noong papatawid 
sila sa Jordan, nang tumapak na sa tubig ng ilog ang 
mga saserdoteng nagdadala ng Kaban, pinatigil ni 
Jehova ang agos nito, anupat nakatawid sila. (Jos 
3:1-4:18) Noong humahayo sila sa palibot ng Jerico, 
ang mga hukbong nasasakbatan sa pakikipagdigma 
ay sinusundan ng pitong saserdote na humihihip ng 
mga tambuli, pagkatapos ay ang Kaban, at kasunod 
nito ay ang bantay sa likuran. (Jos 6:3-13) Kabalig- 
taran naman ng tagumpay sa Jerico, dumanas sila 
ng pagkatalo nang may-kapangahasang tangkain 
ng ilang rebelde na bihagin ang Lupang Pangako sa- 
lungat sa mga tagubilin ng Diyos, at nang “ang ka- 
ban ng tipan ni Jehova at si Moises ay hindi umalis 
mula sa gitna ng kampo.” (Bil 14:44, 45) Kinilala rin 
ng mga kaaway na Filisteo ang presensiya ni Jeho- 
va nang makita nila ang Kaban sa lugar ng pagba- 
baka. Sa takot ay napasigaw sila: “Ang Diyos ay pu- 
masok sa kampo [ng Israel] !” “Sa aba natin, sapagkat 
ang ganitong bagay ay hindi pa nangyayari noong 
una! Sa aba natin! Sino ang magliligtas sa atin mula 


1310 


sa kamay ng maringal na Diyos na ito? Ito ang 
Diyos na nanakit sa Ehipto sa pamamagitan ng ba- 
wat uri ng pagpatay sa ilang.”---1Sa 4:6-8. 

Patuloy na nadama ang presensiya ni Jehova 
nang bihagin ng mga Filisteo ang Kaban at dalhin 
ito sa Asdod upang itabi sa imahen ni Dagon. Nang 
gabing iyon, napasubasob ang mukha ni Dagon, 
nang sumunod na gabi, muli siyang bumagsak sa 
harap ng kaban ni Jehova at naputol ang kaniyang 
ulo at ang mga palad ng kaniyang dalawang kamay. 
Noong sumunod na pitong buwan, habang nagpapa- 
salin-salin ang Kaban sa mga Filisteong lunsod, ang 
taong-bayan ay sinasalot ng mga almoranas, at ang 
lunsod ng Ekron ay napasa “isang nakamamatay na 
kalituhan,” hanggang sa wakas ay naibalik sa Israel 
ang Kaban kasama ang isang angkop na handog. 
— 15Sa 5:1-6:12. 

Yamang ang Kaban ay iniuugnay sa presensiya ni 
Jehova, kailangan itong pag-ukulan ng paggalang at 
pagpipitagan. Kaya naman, nagpapahayag si Moises 
ng papuri kay Jehova kapag inililipat ang Kaban at 
kapag inilalapag ito. (Bil 10:35, 36) Lubhang nagitla 
ang mataas na saserdoteng si Eli nang marinig ni- 
yang nabihag ng mga Filisteo ang Kaban anupat 
siya'y nawalan ng panimbang, nabuwal nang pata- 
likod, at nabali ang kaniyang leeg, ang kaniyang 
manugang din, bago ito malagutan ng hininga, ay 
nanaghoy, “Ang kaluwalhatian ay lumisan sa Israel 
tungo sa pagkatapon, sapagkat ang kaban ng tunay 
na Diyos ay nabihag.” (1Sa 4:18-22) Kinilala ni So- 
lomon na “ang mga dakong pinaglagyan ng kaban 
ni Jehova ay banal. ”---2Cr 8:11. 

Hindi isang anting-anting. Gayunman, ang 
Kaban ay hindi isang anting-anting. Ang pagkana- 
roroon nito sa isang lugar ay hindi garantiya ng ta- 
gumpay, ang mga pagpapala ni Jehova ay na- 
kadepende sa espirituwal na katayuan at tapat 
na pagsunod ng mga nag-iingat sa Kaban. Kaya 
naman kahit na naroon ang Kaban sa kanilang 
kampo, ang mga Israelita sa ilalim ng pangunguna 
ni Josue ay natalo sa Ai dahil sa kawalang-katapa- 
tan. (Jos 7:1-6) Sa katulad na paraan, bagaman 
nagtiwala ang Israel sa pagkanaroroon ng Kaban sa 
gitna mismo ng mga hukbong pandigma, hindi nito 
napigilan ang mga Filisteo sa pagpatay ng 30,000 
Israelita at sa pagbihag sa Kaban. (1Sa 4:1-11) Ang 
pagkakabalik ng Kaban mula sa mga Filisteo ay na- 
ging isang okasyon para sa malaking pagsasaya, 
paghahandog ng mga hain, at pagpapasalamat, ga- 
yunma'y “pinabagsak ni Jehova ang bayan sa isang 
lansakang pagpatay.” Bakit? “Sapagkat tiningnan 
nila ang kaban ni Jehova,” na isang paglabag sa ka- 
niyang utos. (1Sa 6:11-21, Bil 4:6, 20) Hindi mati- 
yak ang eksaktong bilang ng mga namatay nang 
pagkakataong iyon. Ang tekstong Masoretiko ay ka- 


1311 


babasahan: “Sa gayon ay pinabagsak niya sa gitna 
ng bayan ang pitumpung lalaki--limampung li- 
bong lalaki.” Ang malabong konstruksiyon ng pa- 
ngungusap na ito ay maaaring magpahiwatig na 
ang “limampung libong lalaki” ay isang interpola- 
syon. Ang Syriac na Peshitta at ang saling Arabe 
ay nagsasabi na “limang libo at pitumpung lalaki” 
ang pinabagsak. Ang Targum Jonathan ay kababa- 
sahan: “At pinabagsak niya ang pitumpung lalaki 
sa gitna ng matatandang lalaki ng bayan, at li- 
mampung libo sa gitna ng kongregasyon.” Sinasabi 
ng Griegong Septuagint na “pitumpung lalaki sa 
gitna nila, at limampung libo sa mga lalaki” ang pi- 
nabagsak. Binanggit ni Josephus na pitumpung 
lalaki lamang ang pinatay.--Jewish Antiquities, 
VI, 16 (i, 4). 

Mga Lokasyon Kung Saan Iningatan ang Ka- 
ban. Ang Kaban ay walang permanenteng pahi- 
ngahang-dako noong hindi pa naitatayo ang templo 
ni Solomon. Nang matapos ang kalakhang bahagi ng 
pananakop sa lupain ng Canaan (mga 1467 B.C.E.), 
ang Kaban ay inilipat sa Shilo, kung saan lumilitaw 
na nanatili ito (maliban noong panahong nasa Beth- 
el ito) hanggang sa mabihag ito ng mga Filisteo. 
(Jos 18:1: Huk 20:26, 27: 1Sa 3:3, 6:1) Nang maiba- 
lik ito sa teritoryo ng mga Israelita, nanatili ito sa 
Bet-semes at pagkatapos ay sa Kiriat-jearim, kung 
saan tumagal ito nang mga 70 taon.-- 1Sa 6:11-14, 
7:1, 2; 1Cr 13:5, 6. 

Ayon sa tekstong Masoretiko, ipinahihiwatig ng 
1 Samuel 14:18 na sa isang pakikipagbaka sa mga 
Filisteo, inutusan ni Haring Saul ang mataas na sa- 
serdoteng si Ahias na dalhin ang Kaban sa kaniyang 
kampo. Gayunman, binabanggit ng Griegong Sep- 
tuagint na sinabi ni Saul kay Ahias: “Ilapit mo ang 
epod! (Sapagkat dinala niya ang epod noong araw 
na iyon sa harap ng Israel.).” 

Bagaman mabuti ang hangarin ni David na dal- 
hin sa Jerusalem ang Kaban, ang unang pamama- 
raang ginamit niya ay humantong sa kapahamakan. 
Sa halip na pasanin ito sa pamamagitan ng mga 
pingga na nakapatong sa mga balikat ng mga Koha- 
titang Levita gaya ng itinagubilin, isinakay ito ni 
David sa isang karwahe. Muntik na itong maibuwal 
ng mga toro, at pinabagsak si Uzah dahil iniunat 
niya ang kaniyang kamay upang sunggaban ang 
Kaban, na salungat sa kautusan ng Diyos.---2Sa 6:2- 
11, 1Cr 13:1-11, 15:13, Bil 4:15. 

Sa wakas ay nakarating din sa Jerusalem ang Ka- 
ban, na pinasan ng mga Levita sa wastong paraan 
(1Cr 15:2, 15), at nanatili ito roon sa isang tolda sa 
natitirang bahagi ng paghahari ni David. (2Sa 6:12- 
19, 11:11) Nang tumakas ang mga saserdote dahil sa 
paghihimagsik ni Absalom, tinangka nilang dalhin 
ang Kaban, ngunit iginiit ni David na iwan ito sa Je- 


KABAYARAN 


rusalem, anupat nagtiwala siya na silang lahat ay 
ligtas na ibabalik doon ni Jehova. (2Sa 15:24, 25, 29: 
1Ha 2:26) Hinangad ni David na magtayo ng isang 
permanenteng bahay para sa Kaban, ngunit ipinag- 
paliban ni Jehova ang pagtatayong iyon hanggang 
noong maghari si Solomon. (2Sa 7:2-13, 1Ha 8:20, 
21: 1Cr 28:2, 6: 2Cr 1:4) Noong ialay ang templo, 
ang Kaban ay inilipat mula sa tolda sa Sion tungo sa 
Kabanal-banalan ng templo sa Bundok Moria, kung 
saan inilagay ito sa lilim ng mga pakpak ng dala- 
wang malalaking kerubin. Sa templo ni Solomon, ito 
lamang ang muwebles na nanggaling sa orihinal na 
tabernakulo.---1Ha 6:19; 8:1-11, 1Cr 22:19, 2Cr 5:2- 
10; 6:10, 11, tingnan ang KERUBIN: TEMPLO (Ang 
Templo ni Solomon). 

Halos 900 taon matapos gawin ang kaban ng ti- 
pan, ang tanging pagbanggit dito pagkatapos ng 
paghahari ni Solomon ay nasa 2 Cronica 35:3 kung 
saan ipinag-utos ni Haring Josias, noong 642 B.C.E., 
na ibalik ito sa templo. Hindi sinasabi kung paano 
ito nawala sa templo. Napakaapostata ng mga ha- 
ring sinundan ni Josias sa trono, anupat ang isa sa 
mga ito ay naglagay ng isang imahen sa bahay ni 
Jehova, at posibleng isa sa balakyot na mga haring 
ito ang nag-alis sa Kaban. (2Cr 33:1, 2, 7) Sa ka- 
bilang dako, nagsagawa si Josias ng malawakang 
pagkukumpuni sa templo, anupat noong panahong 
iyon, ang Kaban ay maaaring iningatan sa ibang lu- 
gar upang hindi ito mapinsala. (2Cr 34:8-35: 19) 
Hindi binabanggit kung ang Kaban ay dinala sa Ba- 
bilonya. Ang Kaban ay hindi kasama sa talaan ng 
mga kagamitang tinangay mula sa templo. Gayun- 
din, walang binabanggit na isinauli ito at inilagay 
sa muling-itinayong templo ni Zerubabel, ni igina- 
wa man ito ng kapalit. Hindi alam kung kailan at 
kung paano nawala ang Kaban.---2Ha 25:13-17: 2Cr 
36:18: Ezr 1:7-11, 7:12-19. 

Inihula ni Jeremias na darating ang panahon na 
mawawala na ang kaban ng tipan, ngunit hindi iyon 
hahanap-hanapin at hindi daranas ng anumang hi- 
rap ang mga mananamba ni Jehova kahit wala na 
ito sa kanila. Sa halip, “ang Jerusalem mismo ay ta- 
tawaging trono ni Jehova. ---Jer 3:16, 17. 

Sa makasagisag na aklat ng Apocalipsis, sinabi ni 
Juan na “ang kaban ng kaniyang tipan ay nakita sa 
santuwaryo ng kaniyang templo” sa langit. Ang ka- 
ban ng tipang ito ay nauugnay sa bagong tipan ng 
Diyos sa mga tao at ang pagkanaroroon ng Kaban 
ay nagpapahiwatig na muling namamahala si Jeho- 
va sa pamamagitan ng kaniyang Pinahiran.---Apo 
11:15, 19. 


KABAYARAN [sa Ingles, compensation]. Isang 
bagay na ibinibigay o tinatanggap katumbas o ka- 
palit ng mga serbisyo, kalugihan, o pinsala. Ang 


KABAYARAN 


pandiwang Hebreo na isinasalin bilang “magbayad” 
(shalem 7 sa Ingles, make compensation) ay nauug- 
nay sa sha-lohm', nangangahulugang “kapayapaan.” 
(Exo 21:36, 1Ha 5:12) Sa gayon, ang pandiwang ito 
ay nagpapahiwatig ng pagpapanumbalik ng kapa- 
yapaan sa pamamagitan ng pagbabayad o ng pag- 
sasauli. Sa ilalim ng Kautusang ibinigay sa Israel sa 
pamamagitan ni Moises, hinihingan ng kabayaran 
ang pinsala o kalugihan sa anumang larangan ng 
ugnayan ng mga tao. Kailangan ding bayaran ang 
pagtatrabaho o mga serbisyo. Ang kabayaran ng 
mga upahang trabahador, Israelita man, naninira- 
hang dayuhan, o iba pa, ay dapat ibigay sa mis- 
mong araw na ipinagtrabaho nila.--Lev 19:13, Deu 
24:14, 15. 

Mga Pinsala sa mga Tao. Kung mapinsala ng 
isang tao ang kaniyang kapuwa dahil nasaktan niya 
ito samantalang nag-aaway sila, kailangan siyang 
magbigay ng kabayaran sa taong napinsala para sa 
panahong nawala rito sa pagtatrabaho, hanggang sa 
lubusan itong gumaling.---Exo 21:18, 19. 

Kung sa pag-aaway ng mga tao, isang babaing 
nagdadalang-tao ang mapinsala o “lumabas” ang 
(mga) anak nito, ngunit walang nangyaring naka- 
mamatay na sakuna, sisingilin ng may-ari ng babae 
ng bayad-pinsala ang taong nagkasala. (Sakaling 
napakalaki ng hinihingi ng asawang lalaki, ang mga 
hukom ang magtatakda ng halagang babayaran.) 
--Exo 21:22. 

Kung ang isang toro ay may ugaling manuwag at 
binabalaan na ang may-ari nito tungkol sa bagay na 
iyon ngunit hindi niya binantayan ang hayop, kung 
magkagayon, sakaling manuwag ito ng isang alipin 
at mamatay iyon, ang panginoon ng alipin ay ta- 
tanggap ng kabayarang 30 siklo ($66) mula sa may- 
ari ng toro. Ayon sa mga Judiong komentarista, ka- 
pit ito sa mga aliping banyaga, hindi sa mga Hebreo. 
Kung ang toro ay nanuwag ng isang malayang tao, 
dapat mamatay ang may-ari nito. Gayunman, kung 
sa pangmalas ng mga hukom, ang mga kalagayan 
o ang iba pang mga salik ay nagpapahintulot ng 
isang mas magaan na parusa, isang pantubos ang 
maaaring ipataw sa kaniya. Sa gayong kaso, kaila- 
ngang bayaran ng may-ari ng nanuwag na toro ang 
anumang halagang ipapataw ng mga hukom. Bukod 
pa rito, mawawala sa may-ari ang torong iyon ya- 
mang babatuhin iyon hanggang sa mamatay. Hindi 
maaaring kainin ang karne niyaon. (Exo 21:28-32) 
Maliwanag na kapit din noon ang kautusang ito sa 
iba pang hayop na maaaring makapatay. 

Kung dinaya ng isang lalaki ang isang dalaga na 
hindi pa naipakikipagtipan upang masipingan ito, 
kailangan niya itong kunin bilang kaniyang asawa, 
kahit tahasang tumanggi ang ama ng babae na ibi- 
gay ito sa kaniya, kailangan niyang magbayad sa 


1312 


ama nito ng halagang pambili na kapalit ng mga da- 
laga (50 siklo: $110), ang karaniwang dote, sapagkat 
dapat bayaran ang bumabang halaga nito bilang 
isang babaing pakakasalan.--Exo 22:16, 17, Deu 
22:28, 29. 

Paninirang-Puri.. Kung may-kabulaanang pi- 
naratangan ng isang lalaki ang kaniyang asawa na 
mapanlinlang itong nag-angking dalaga o birhen 
noong panahong ikasal sila, kailangan niyang baya- 
ran ang ama ng babae ng doble ng halaga na kapa- 
lit ng mga dalaga (2 x 50 siklo, 8220) dahil nagdala 
siya ng masamang pangalan laban sa isang dala- 
ga ng Israel.---Deu 22:13-19. 

May nasasangkot ding isang uri ng kabayaran 
kapag may-kabulaanan namang pinaratangan ng 
kawalang-katapatan ng isang lalaki ang kaniyang 
asawa. Kung totoo ang paratang, daranas ang ba- 
bae ng panghihina ng kaniyang mga sangkap sa 
pag-aanak, anupat hindi na siya magkakapribile- 
hiyong magkaanak, samantalang kung masumpu- 
ngan siyang walang-sala, kailangang pangyarihin 
ng kaniyang asawa na magdalang-tao siya. Sa ga- 
yon ay maaari siyang pagpalaing magkaroon ng 
anak.--Bil 5:11-15, 22, 28. 

Pagnanakaw. Nakahadlang sa pagnanakaw ang 
Kautusan. Kung tungkol sa isang magnanakaw, iyon 
ay kababasahan: “Siya ay magbabayad nang walang 
pagsala. Kung siya ay walang-wala, ipagbibili nga 
siya kapalit ng mga bagay na ninakaw niya. Kung 
walang alinlangang masumpungan sa kaniyang ka- 
may ang ninakaw, toro man o asno o tupa, na bu- 
hay, siya ay magbabayad ng doble.” Kapit din ito sa 
salapi o sa iba pang kagamitan at hayop na ninakaw. 
Kung pinatay ng magnanakaw ang hayop na nina- 
kaw o ipinagbili niya ito, mas malaking kabayaran 
ang ibibigay niya, samakatuwid nga, lima mula sa 
bakahan para sa isang toro, at apat mula sa kawan 
para naman sa isang tupa. (Exo 22:1, 3, 4, 7) Dahil 
sa kautusang ito, naipagsasanggalang at nababaya- 
ran noon ang biktima at napipilitang magtrabaho 
ang magnanakaw upang makabayad sa kaniyang 
krimen, sa halip na umupo lamang siya sa loob ng 
plitan at maging isang pinansiyal na pasanin ng ko- 
munidad samantalang hindi nababayaran ang bikti- 
ma sa nawala sa kaniya. 

Mga Pinsala at Bayad-Pinsala sa mga Ari- 
arian. Kung mapatay ng isang tao ang alagang 
hayop ng kaniyang kapuwa, kailangang bayaran 
niya iyon. (Lev 24:18, 21) Kapag napatay ng isang 
toro ang isa pang toro, ang buhay na hayop ay ipag- 
bibili, at kapuwa ang halaga nito at ng patay na ha- 
yop ay hahatiin nang pantay sa mga may-ari ng 
mga ito. Gayunman, kung kilala nang mabangis 
ang torong iyon, babayaran ng may-ari nito ang 
may-ari ng napatay na toro anupat bibigyan niya 


1313 


ito ng isang buhay na toro at mapapasakaniya na- 
man ang patay na toro, na higit na mas mababa ang 
halaga.--Exo 21:35, 36. 

Ang pinakamainam ng sariling bukid o ubasan ng 
isang tao ang dapat ibigay na kabayaran sa pinsa- 
lang ginawa ng isang hayop na pumasok at nangi- 
nain sa bukid ng iba. Kapag nagpaningas ng apoy 
ang isang tao at kumalat ito sa bukid ng iba anupat 
naging sanhi ng pinsala, dapat bayaran ang may- 
ari ng katumbas ng nasunog. Mas mabigat ang ha- 
tol sa pinsalang ginawa ng hayop na pumasok sa 
bukid ng iba dahil mas madaling kontrolin ang mga 
hayop kaysa sa apoy, gayundin dahil di-makatuwi- 
rang nakinabang ang nanginaing hayop gaya ng 
isang magnanakaw, kaya naman, higit kaysa sa ka- 
tumbas na kabayaran lamang ng nawala ang dapat 
ibigay.--Exo 22:5, 6. 

Mga Ipinagkatiwala. Kapag may mga bagay 
o mga pag-aaring iniwan sa isang tao upang inga- 
tan at nanakaw ang mga ito sa panahong iyon, ang 
magnanakaw, kung masumpungan, ay magbaba- 
yad ng doble gaya ng karaniwang ipinapataw. Ang 
salapi at mga kagamitang iniwan sa isang tao ay 
hindi naman kailangang pakaingatan nang husto 
ngunit dapat ilagay ang mga ito sa isang ligtas na 
dako. Sa kaso ng pag-iingat ng alagang hayop para 
sa ibang tao, dapat alagaan ng tagapag-ingat ang 
hayop na iyon, gaya ng ginagawa niya sa sarili ni- 
yang kawan. Kadalasan ang gayong mga tagapag- 
ingat ay binabayaran para sa pagkaing kailangan ng 
mga hayop, at kung minsan, malamang na binaba- 
yaran din sila para sa pagod nila sa pag-iingat 
sa mga hayop. Kapag basta na lamang namatay 
ang isang hayop, o nilapa iyon ng isang mabangis 
na hayop, o tinangay ng pangkat ng mandaram- 
bong, hindi dapat sisihin ang tagapag-ingat. Hindi 
niya kontrolado ang pagkawalang ito. Maaari itong 
mangyari sa sarili niyang mga alagang hayop, ngu- 
nit kung iyon ay nanakaw (ng isang tao na maaari 
sanang napigilan ng tagapag-ingat, o dahil sa kapa- 
bayaan niya), may pananagutan ang tagapag-ingat 
at dapat siyang magbayad.--Exo 22:7-13: tingnan 
ang Gen 31:38-42. 

Kung humiram ang isang tao ng isang hayop sa 
kaniyang kapuwa para sa pansarili niyang gamit, 
magbabayad siya para sa anumang pinsalang nang- 
yari. (Exo 22:14) Kung ang may-ari ay kasama ng 
hayop, hindi kailangang magbigay ng anumang ka- 
bayaran, salig sa simulaing babantayan ng indibi- 
duwal ang sarili niyang pag-aari. Kung ang hayop 
ay upahan, ang may-ari nito ang aako sa kalugihan 
sapagkat kapag itinatakda ang halaga ng pagpapau- 
pa, karaniwan nang isinasaalang-alang kung mag- 
kano ang posibleng malugi sa isa.---Exo 22:15. 

Tingnan din ang UPA, KABAYARAN. 


KABAYO 


KABAYO [sa Heb., sus: rekhev (mga kaba- 
yong pangkaro): re'khesh (pulutong ng mga kaba- 
yo, mga kabayong panghatid-sulat): sa Gr., hip- 
pos]. Noong sinasaway Niya si Job, inilarawan ni 
Jehova, na lumalang sa kabayo, ang ilan sa pangu- 
nahing katangian ng hayop na ito: ang pambihi- 
rang lakas nito, ang pagsingasing ng ilong nito, ang 
pagdamba nito sa lupa dahil sa pagkainip, ang pa- 
nanabik nito sa pagbabaka, at ang kawalang-sindak 
nito sa taginting ng mga sandata. (Job 39:19-25) 
Noon pa man, ang pamilyar na hayop na ito ay ma- 
lapit na iniugnay sa tao, na gumagamit ng renda at 
panghagupit upang kontrolin ito.--Aw 32:9, Kaw 
26:3, San 3:3. 

Ginamit sa Militar. Bukod sa ginamit ito ng 
mga hari, mga prinsipe, at mga opisyal ng estado, at 
gayundin sa mabibilis na sistema ng komunikasyon 
(2Sa 15:1, Ec 10:7: Es 6:7, 8; 8:14; Jer 17:25: 22:4), 
ang pangunahing gamit sa kabayo noong sinau- 
nang mga panahon ay sa pakikipagdigma.---Kaw 
21:31, Isa 5:28, Jer 4:13; 8:16, 46:4, 9. 

Gayunman, ang mga kabayo ay hindi angkop ga- 
mitin sa pakikidigma sa bulubundukin at baku- 
bakong kalupaan. (Am 6:12) Kaya naman nang ta- 
lunin ni Haring Ahab ng Israel ang hukbo ng Sirya, 
nagdahilan ang mga lingkod ni Ben-hadad na ang 
Diyos ng Israel ay “isang Diyos ng mga bundok” at 
hindi ng mga kapatagan, kung saan nakalalamang 
ang mga kabayo at mga karo. Sa kabila nito, binig- 
yan din ni Jehova ang Israel ng tagumpay sa kapa- 
tagan.---1Ha 20:23-29. 

Ang kabayo ay isang nakasisindak na bahagi ng 
epektibong hukbong pandigma. Ang ingay pa la- 
mang ng napakaraming kabayo at mga karo ay sa- 
pat na upang pumukaw ng takot at magpulasan ang 
isang hukbo sa pag-aakalang mas marami ang kani- 
lang kalaban. (2Ha 7:6, 7) Ang kapangyarihang mi- 
litar ng Ehipto, Asirya, Babilonia, Medo-Persia, at ng 
iba pang mga bansa ay nakadepende sa mga kaba- 
yo. (Isa 31:1, 3; Jer 6:22, 23, 50:35, 37, 41, 42; 51:27, 
28, Eze 23:5, 6, 23: 26:7, 10, 11; Na 3:1, 2; Hab 1:6, 8) 
Malimit makita sa mga sinaunang bantayog ang 
mga kabayong nasasakbatan ng mga kabisada, mga 
renda, mga palamuti sa ulo, mga telang pansiya, at 
iba pang dekorasyon. 

Gayunman, ang mga Israelita, na piling bayan ng 
Diyos noong sinaunang mga panahon, ay hindi da- 
pat tumulad sa mga Ehipsiyo at sa ibang mga ban- 
sang kapanahon nila na nanalig sa mga kabayo at 
mga karo para sa kaligtasan at kasarinlan. Ang mga 
hari ng Israel ay pinagbawalang magparami ng 
mga kabayo para sa kanilang sarili. (Deu 17:15, 16) 
Sa halip na magtiwala sa kapangyarihang militar, 
mga kabayo, at mga karo, ang mga Israelita ay da- 
pat umasa sa tulong ni Jehova, at hindi sila dapat 


KABAYO 


matakot sa mga kasangkapang pandigma ng kani- 
lang mga kalaban.---Deu 20:1-4, Aw 20:7, 33:17: Os 
1:7. 

Isinaisip ni Haring David ng Israel ang pagbaba- 
wal ni Jehova laban sa pagpaparami ng mga kaba- 
yo. Nang magtagumpay siya laban kay Hadadezer 
ng Zoba, makapagdaragdag sana si David ng mara- 
ming kabayo sa kaniyang hukbo. Sa halip ay kumu- 
ha lamang siya ng inakala niyang sapat para sa ka- 
niyang pangangailangan at iniutos niyang pilayin 
ang iba.---2Sa 8:3, 4; 1Cr 18:3, 4: ihambing ang Jos 
11:6, 9, tingnan ang GATIL SA LIKURAN NG BINTI. 

Mula kay Solomon Hanggang sa Pagbabalik 
Mula sa Pagkatapon. Gayunman, ang anak at 
kahalili ni David na si Solomon ay nagsimulang 
magtipon ng libu-libong kabayo. (1Ha 4:26 [dito ang 
“apatnapung libong kuwadra ng mga kabayo" ay ka- 
raniwang ipinapalagay na isang pagkakamali ng es- 
kriba para sa “apat na libo"]; ihambing ang 2Cr 
9:25.) Tumanggap si Haring Solomon ng mga kaba- 
yo mula sa Ehipto at sa iba pang mga lupain (2Cr 
9:28), at kasama ang mga kabayo sa mga kaloob na 
dinadala ng mga nagnanais makarinig ng kaniyang 
karunungan. (1Ha 10:24, 25; 2Cr 9:23, 24) Ikinuwa- 
dra ang mga hayop na ito sa pantanging mga lun- 
sod ng karo at gayundin sa Jerusalem. (1Ha 9:17-19, 
10:26) Ang sebada at dayaming kinakain ng mga 
kabayo ay galing sa mga kinatawang naglalaan 
ng pagkain sa maharlikang sambahayan.--- 1Ha 4: 
27, 28. 

Noong naghahari si Solomon, ang mga manga- 
ngalakal ng hari ay nag-angkat ng mga kabayo at 
mga karo. Ang halaga ng isang kabayo ay 150 pira- 
song pilak (8330, kung ang mga pirasong pilak ay 
siklo), at ang halaga ng isang karo ay 600 pirasong 
pilak (mga 81,320, kung siklo).---1Ha 10:28, 29, 2Cr 
1:16, 17. 

Nang maglaon, ang mga hari ng Juda at ng Isra- 
el ay gumamit ng mga kabayo sa pakikipagdigma. 
(1Ha 22:4, 2Ha 3:7) Hinggil sa Juda, sinabi ng pro- 
petang si Isaias na ang lupain ay napuno ng mga 
kabayo. (Isa 2:1, 7) Sa Israel, bagaman may mga pa- 
nahong nabawasan nang husto ang bilang ng mga 
kabayo dahil sa tagtuyot, taggutom, at mga pagka- 
talo sa digmaan (1Ha 17:1, 18:1, 2, 5; 2Ha 7:13, 14, 
13:7, Am 4:10), sa mga kabayo pa rin inilagak ng 
mga tao ang kanilang pagtitiwala at sa Ehipto sila 
umasa para sa tulong na pangmilitar. (Isa 30:16, 31: 
1, 3) Nag-alay pa nga ng mga kabayo sa paganong 
kulto ng araw ang balakyot na mga hari ng Juda, 
anupat dinala nila ang mga ito sa loob ng sagradong 
bakuran ng templo ni Jehova. (2Ha 23:11) Ang hu- 
ling hari ng Juda, si Zedekias, ay naghimagsik laban 
kay Haring Nabucodonosor ng Babilonya at pagka- 
tapos ay nagsugo siya sa Ehipto para humingi ng 


1314 


mga kabayo at tulong na pangmilitar. (2Cr 36:11, 
13; Eze 17:15) Dahil dito, yumaon ang Juda sa pag- 
katapon bilang katuparan ng hula.--Eze 17:16-21, 
Jer 52:11-14. 

Ang mga kabayo ay kasama sa mga hayop na ga- 
gamiting transportasyon ng nakapangalat na bayan 
ng Diyos pabalik sa Jerusalem. (Isa 66:20) Kaya na- 
man kapansin-pansin na sa unang katuparan ng 
mga hula ng pagsasauli, ang bumalik na mga Judio 
ay nag-uwi ng 736 na kabayo.---Ezr 2:1, 66, Ne 7:68. 

Makatalinghagang Paggamit. Sa Kasulatan, 
ang kabayo ay paulit-ulit na binanggit sa makata- 
linghagang mga tagpo. Ang mapangalunyang mga 
anak ng walang-pananampalatayang Jerusalem ay 
inihalintulad sa “mga kabayong pinananaigan ng 
seksuwal na pagnanasa.” (Jer 5:7, 8) Ang di-tapat na 
Jerusalem ay nagpatutot sa mga tagapamahala ng 
mga bansang pagano, anupat ninasa niya ang mga 
ito nang may kahalayan gaya ng mga babaing pag- 
aari niyaong mga may labis-labis na seksuwal na 
kakayahan, na inihalintulad naman sa mga lalaking 
kabayo. (Eze 23:20, 21) Ang sutil at di-nagsisising 
saloobin ng isang apostatang bayan ay inihambing 
sa mapusok na pagdaluhong ng kabayo sa pagbaba- 
ka nang di-isinasaalang-alang ang mga kahihinat- 
nan.---Jer 8:6. 

Ang pantanging atensiyon at mga palamuting 
iginagayak sa isang maharlikang kabayong pan- 
digma ay ginamit upang lumarawan sa pagbaba- 
ling ni Jehova ng kaniyang pansin sa kaniyang 
nagsisising bayan, anupat gagawin niya silang tu- 
lad ng isang matagumpay na kabayong pandigma. 
--Zac 10:3-6. 

Sa pamamagitan ng propetang si Joel, inihula ni 
Jehova ang isang nakapipighating salot na sasapit sa 
mga nag-aangking kaniyang bayan ngunit sa totoo 
ay mga apostata. Inilarawan niya ang lumalamong 
mga peste bilang may “anyo ng mga kabayo.” (Joe 
2:1-4) Tumanggap ang apostol na si Juan ng katu- 
lad na pangitain tungkol sa isang malaking salot ng 
balang, anupat ang mga balang ay “kahalintulad ng 
mga kabayong nakahanda sa pakikipagbaka.”---Apo 
9:7. 

Nakakita rin si Juan ng mga hukbong manga- 
ngabayo na may bilang na dalawang laksa ng mga 
laksa (200,000,000) na binigyan ng kapangyari- 
hang maglapat ng mapamuksang mga kahatulan 
ng Diyos. Ang mga kabayo ay may nakamamatay 
na kapangyarihan kapuwa sa kanilang mga ulo at 
mga buntot. Maliwanag na ang lahat ng mga kaba- 
yong ito ay nasa ilalim ng pangunguna ng apat na 
anghel na dating nakagapos sa Ilog Eufrates.---Apo 
9:14-19. 

Ang di-nakikitang makalangit na kasangkapang 
pandigma ni Jehova ay kinakatawanan ng maaapoy 


1315 


na kabayo at karo. (2Ha 2:11, 12) Noong isang pag- 
kakataon, ipinanalangin ni Eliseo na madilat nawa 
ang mga mata ng kaniyang natatakot na tagapag- 
lingkod upang makita nito na “ang bulubunduking 
pook ay puno ng mga kabayo at mga pandigmang 
karo ng apoy sa buong palibot ni Eliseo" na magsa- 
sanggalang sa kaniya laban sa nakapalibot na mga 
hukbo ng mga Siryanong isinugo upang bumihag sa 
kaniya.---2Ha 6:17. 

Pagkaraan ng ilang siglo, tumanggap si Zacarias 
ng isang pangitain tungkol sa apat na karo. Sa 
unang karo ay may mga kabayong pula, sa ikalawa 
ay may mga kabayong itim, sa ikatlo ay may mga 
kabayong puti, at sa ikaapat ay may mga kabayong 
batik-batik, na may iba't ibang kulay. Ipinakilala 
ang mga ito bilang “ang apat na espiritu sa langit.” 
—Zac 6:1-8, tingnan din ang Zac 1:8-11. 

Ang hula ni Zacarias tungkol sa mga nagsasaga- 
wa ng paglilingkod militar laban sa Jerusalem ay 
nagpapakita na ililigtas ni Jehova ang kaniyang ba- 
yan at pupuksain niya ang mga kaaway at ang ka- 
nilang mga kabayo. (Zac 14:12-15, tingnan din ang 
Eze 38 at 39.) Ang isa sa magagandang resulta nito 
ay na hindi na gagamitin ang kabayo sa pakikipag- 
digma. Sa halip, gagamitin ito sa ikaluluwalhati ng 
Diyos, gaya ng ipinahihiwatig ng mga salitang: “Ma- 
papasa mga kampanilya ng kabayo “Ang kabanalan 
ay kay Jehova!” (Zac 14:20, ihambing ang Exo 28: 
36, 37.) Ang paglipol sa karong pandigma at sa ka- 
bayo ay nagpapahiwatig din ng pagsasauli ng kapa- 
yapaan.---Zac 9:10. 

Sa makasagisag na pangitain ng apostol na si 
Juan, ang niluwalhating si Jesu-Kristo ay ipinaki- 
tang nakasakay sa isang kabayong puti at may ka- 
samang hukbo na ang mga miyembro ay pawang 
nakaupo sa mga kabayong puti. Isiniwalat kay Juan 
ang pangitaing ito upang ipakita na matuwid at ma- 
katarungan ang digmaang ipakikipagbaka ni Kristo 
laban sa lahat ng kaaway para sa kaniyang Diyos at 
Ama, si Jehova. (Apo 19:11, 14) Mas maaga rito, ang 
pagkilos ni Kristo bilang hari at ang mga kapahama- 
kang kasunod niyaon ay inilarawan ng iba't ibang 
mangangabayo at ng mga kabayong sinasakyan 
nila.---Apo 6:2-8. 


KABAYO, PINTUANG-DAAN NG MGA. 
Tingnan ang PINTUANG-DAAN. 


KABUTIHAN. Ang katangian o kalagayan ng 
pagiging mabuti, kahusayan sa moral, kagalingan. 
Ang kabutihan ay lubus-lubusan anupat walang 
anumang bahid ng kasamaan o kabulukan. Isa itong 
positibong katangian at naipamamalas ito sa pama- 
magitan ng mabubuti at kapaki-pakinabang na mga 
gawa para sa iba. Sa Bibliya, ang pinakakaraniwang 
mga salita para sa “mabuti” ay ang Hebreong tohv 


KABUTIHAN 


at ang Griegong a:ga-thos' ang a-ga-thos' ay kadala- 
sang ginagamit sa moral o relihiyosong diwa. 

Ang Kabutihan ni Jehova. Ang Diyos na Je- 
hova ay mabuti sa lubos at sakdal na diwa. Sinasa- 
bi ng Kasulatan: “Mabuti at matuwid si Jehova” 
(Aw 25:8), at bumubulalas ito: “O pagkalaki ng ka- 
niyang kabutihan!” (Zac 9:17) Bagaman taglay ni 
Jesu-Kristo ang katangiang ito ng kahusayan sa 
moral, hindi niya tinanggap ang titulong “Mabuti,” 
anupat sinabi niya sa isa na tumawag sa kaniya na 
“Mabuting Guro": “Bakit mo ako tinatawag na mabu- 
ti? Walang sinumang mabuti, maliban sa isa, ang 
Diyos.” (Mar 10:17, 18) Sa gayo'y kinilala niya na si 
Jehova ang sukdulang pamantayan ng kung ano 
ang mabuti. 

Nang hilingin ni Moises na makita ang Kaniyang 
kaluwalhatian, tumugon si Jehova: “Pararaanin ko 
ang aking buong kabutihan sa harap ng iyong muk- 
ha, at ipahahayag ko ang pangalan ni Jehova sa ha- 
rap mo.” Tinabingan ni Jehova si Moises upang hu- 
wag nitong makita ang kaniyang mukha, ngunit 
habang siya'y nagdaraan (maliwanag na sa pama- 
magitan ng kaniyang anghelikong kinatawan [Gaw 
7:53]), ipinahayag niya kay Moises: “Si Jehova, si Je- 
hova, isang Diyos na maawain at magandang-loob, 
mabagal sa pagkagalit at sagana sa maibiging-kaba- 
itan at katotohanan, nag-iingat ng maibiging-kabai- 
tan sa libu-libo, nagpapaumanhin sa kamalian at 
pagsalansang at kasalanan, ngunit sa anumang pa- 
raan ay wala siyang pinaliligtas sa kaparusahan.” 
--Exo 33:18, 19, 22; 34:6, 7. 

Dito, makikita natin na ang kabutihan ay isang ka- 
tangiang kinapapalooban ng awa, maibiging-kabai- 
tan, at katotohanan ngunit sa anumang paraan ay 
hindi ito nangungunsinti o nakikipagtulungan sa ka- 
samaan. Kaya naman makapananalangin si David 
kay Jehova na patawarin ang kaniyang mga kasala- 
nan “alang-alang sa kabutihan ni Jehova.” (Aw 25:7) 
Ang kabutihan ni Jehova, gayundin ang kaniyang 
pag-ibig, ay kasangkot sa pagbibigay niya ng kani- 
yang Anak bilang isang hain para sa mga kasala- 
nan. Sa pamamagitan nito, inilaan niya ang paraan 
upang matulungan ang mga nagnanais niyaong tu- 
nay na mabuti, at kasabay nito'y hinatulan niya 
ang kasamaan at inilatag ang saligan upang lubu- 
sang matugunan ang katarungan at katuwiran.---Ro 
3:23-26. 

Isang Bunga ng Espiritu. Ang kabutihan ay 
isang bunga ng espiritu ng Diyos at ng liwanag mula 
sa kaniyang Salita ng katotohanan. (Gal 5:22, Efe 
5:9) Dapat itong paunlarin ng isang Kristiyano. Ma- 
lilinang ang kabutihan sa pamamagitan ng pagsu- 
nod sa mga utos ni Jehova, walang tao ang likas na 
nagtataglay ng kabutihan. (Ro 7:18) Ganito ang pa- 
mamanhik ng salmista sa Diyos na Bukal ng kabuti- 
han: “Turuan mo ako ng kabutihan, ng katinuan at 


KABUTIHANG-LOOB 


ng kaalaman, sapagkat nanampalataya ako sa iyong 
mga utos,” at, “Ikaw ay mabuti at gumagawa ng ma- 
buti. Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.” 
--Aw 119:66, 68. 

Ang Kabutihan ay Nagkakaloob ng mga Paki- 
nabang. Ang kabutihan ay maaari ring manga- 
hulugan ng pagiging mapagbiyaya, ang pagkakalo- 
ob ng kapaki-pakinabang na mga bagay sa iba. 
Nais ni Jehova na magpamalas ng kabutihan sa ka- 
niyang bayan, gaya ng ipinanalangin ng apostol 
na si Pablo para sa mga Kristiyano sa Tesalonica: 
“Lagi kaming nananalangin para sa inyo, na ibilang 
nawa kayo ng ating Diyos na karapat-dapat sa kani- 
yang pagtawag at isagawa nang lubusan ang lahat 
ng kabutihang kaniyang kinalulugdan at ang gawa 
ng pananampalataya na may kapangyarihan.” (2Te 
1:11) Maraming halimbawa na doo'y nagpamalas 
ang Diyos ng saganang kabutihan sa mga umaasa sa 
kaniya. (1Ha 8:66; Aw 31:19, Isa 63:7: Jer 31:12, 14) 
Karagdagan pa, “si Jehova ay mabuti sa lahat, at ang 
kaniyang kaawaan ay nasa lahat ng kaniyang mga 
gawa.” (Aw 145:9) May layunin ang pagpapakita 
niya ng kabutihan sa lahat, upang dahil sa kaniyang 
kabutihan ay marami ang maudyukang maglingkod 
sa kaniya at sa gayo'y magkamit sila ng buhay. Sa- 
mantala, ang sinumang indibiduwal na nagpapakita 
ng kabutihan ay isang pagpapala sa kaniyang mga 
kasamahan.---Kaw 11:10. 

Bilang mga lingkod ng Diyos at mga tagatulad 
niya, ang mga Kristiyano ay inuutusang patunayan 
kung ano ang mabuti at sakdal na kalooban ng Diyos 
para sa kanila (Ro 12:2): sila ay dapat kumapit sa 
mabuti (Ro 12:9), gumawa ng mabuti (Ro 2:10, 13:3), 
itaguyod iyon (1Te 5:15), maging masigasig para 
roon (1Pe 3:13), tularan ang mabuti (3Ju 11), at dai- 
gin ang masama sa pamamagitan niyaon (Ro 12:21). 
Lalo na silang dapat gumawa ng mabuti sa mga 
may kaugnayan sa kanila sa pananampalatayang 
Kristiyano, karagdagan pa, dapat din silang gumawa 
ng mabuti sa lahat ng tao.---Gal 6:10. 

Isang Kaugnay na Termino. Kahawig ng sali- 
tang Griego para sa mabuti (a-ga-thos’) ang isa pang 
salita, kalos. Ang huling nabanggit ay tumutukoy 
roon sa likas na mabuti, maganda, nababagay sa 
mga kalagayan o mga layunin nito (gaya ng mai- 
nam na lupa; Mat 13:8, 23), at doon sa may mainam 
na uri, lakip yaong mabuti, tama, o marangal ayon 
sa etika (gaya ng pangalan ng Diyos, San 2:7). Ito ay 
may malapit na kaugnayan sa mabuti, ngunit mai- 
sasalin din bilang “mainam,” “sa mahusay na para- 
an,” “tama,” o “matapat.”--Mat 3:10: 1Ti 3:4: San 
4:17: Heb 13:18: Ro 14:21. 


KABUTIHANG-LOOB [sa Ingles, goodwill]. 
Kapuwa ang Hebreong ra-tsohn' at ang Griegong 
eu-do-ki'a at ang kaugnay na mga anyo ng mga sa- 


1316 


litang ito ay tumutukoy sa bagay na nakalulugod 
o sa pagkalugod ng isa, at isinasalin ang mga ito 
bilang “kaluguran,” “ikinalulugod,” “kagustuhan,” 
“pagsang-ayon,” “kabutihang-loob,” at iba pa. 

Kabutihang-loob ng Diyos. Sa Bibliya, ang 
nabanggit na mga termino ay ginagamit may kina- 
laman sa kaluguran, pagsang-ayon, o kabutihang- 
loob ng Diyos. (Aw 51:18: 106:4; Efe 1:5, 9) Malinaw 
na inilalahad ng Diyos kung ano ang kahilingan 
upang mapaluguran siya, at siya ang nagpapasiya 
kung sino ang tatanggapin niya bilang kaniyang 
mga kaibigan, kung sino ang tatanggap ng kani- 
yang kabutihang-loob. Yaong mga nagtatakwil sa 
kaniyang Salita o naghihimagsik sa kaniya ay hindi 
tumatanggap ng kaniyang kabutihang-loob, kundi 
sa halip ay nararanasan nila ang kaniyang pagkaya- 
mot.---Aw 2:5, Heb 3:16-19. 

Kabutihang-loob ng Tao. Ginagamit din ang 
mga salitang ito may kaugnayan sa pagsang-ayon 
ng mga tao, o sa kanilang kabutihang-loob. (2Cr 
10:7: Es 1:8, Ro 15:25, 26) Binanggit ng apostol na si 
Pablo na ang ilan ay nangaral tungkol sa Kristo da- 
hil sa kabutihang-loob. (Fil 1:15) Ang taimtim na 
mga Kristiyanong ito ay nagpamalas ng kabuti- 
hang-loob sa apostol at sa gayon ay nagpamalas din 
sila nito sa Diyos at sa kaniyang Anak, na siyang 
mga kinakatawanan ni Pablo. Dahil dito, tinama- 
sa nila ang kabutihang-loob ng Diyos. (Kaw 8:35, 
10:32, 11:27) Ang isa pang halimbawa ng kabuti- 
hang-loob ng tao sa iba ay ang pananalita ng apos- 
tol na si Pablo may kinalaman sa kaniyang mga ka- 
patid sa laman, ang mga Judio: “Mga kapatid, ang 
kabutihang-loob ng aking puso at ang aking pagsu- 
sumamo sa Diyos para sa kanila ay tunay ngang 
para sa kanilang kaligtasan.”--Ro 10:1. 

"Mga Taong may Kabutihang-loob.” Nang 
ipatalastas ng isang anghel ang kapanganakan ni Je- 
sus, nagpakita siya, hindi sa relihiyosong mga lider 
ng mga Judio, kundi sa hamak na mga pastol. Pag- 
katapos niyang sabihin sa mga pastol ang tung- 
kol sa kapanganakan ng Mesiyas, isang anghelikong 
hukbo ang naghayag: “Kaluwalhatian sa kaitaasan 
sa Diyos, at sa lupa ay kapayapaan sa gitna ng 
mga taong may kabutihang-loob.” (Luc 2:14) Ang 
mga anghel na ito ay hindi naghahayag ng ka- 
payapaan sa mga kaaway ng Diyos, yamang ang 
mga ito ay walang pakikipagpayapaan sa kaniya. 
“Walang kapayapaan, ang sabi ng aking Diyos, 
‘para sa mga balakyot.” (Isa 57:21) Ganito ang salin 
ng King James Version sa Lucas 2:14: “Kaluwalhati- 
an sa Diyos sa kataas-taasan, at sa lupa ay kapaya- 
paan, kabutihang-loob sa mga tao.” Ngunit dito ay 
hindi nagpapahayag ang Diyos ng kabutihang-loob 
sa mga tao sa pangkalahatan, ni ipinangangahulu- 
gan man niya na ang kaniyang kapayapaan ay igi- 
nagawad sa mga taong nagpapakita lamang ng pa- 


1317 


lakaibigan at mapagparayang saloobin sa kaniya. Sa 
halip, ang tinutukoy ng Diyos ay yaong mga magpa- 
palugod sa kaniya sa pamamagitan ng taimtim na 
pananampalataya sa kaniya at magiging mga taga- 
sunod ng kaniyang Anak. 

Ang makabagong mga salin ay kasuwato ng 
pangmalas na ito at nagbibigay-linaw sa bagay na 
ito. Ang Revised Standard Version ay kababasahan: 
“Kapayapaan sa gitna ng mga taong kinalulugdan 
niya!” Ganito naman ang salin ng The New English 
Bible sa pariralang ito: “Ang kaniyang kapayapaan 
para sa mga taong pinagkakalooban niya ng kani- 
yang pabor.” Ang salin dito ni James Moffatt ay: 
“Kapayapaan sa lupa para sa mga taong pinapaboran 
niya!” at ang An American Translation ay kababasa- 
han: “Kapayapaan sa mga taong pinapaboran niya!” 
Kahawig nito ang mababasa sa iba pang makaba- 
gong mga bersiyon. 


KABZEEL [Tinipon ng Diyos]. Isang lunsod sa 
timugang bahagi ng Juda. (Jos 15:21) Ipinapalagay 
na ito ay ang Khirbet Hora (Horvat Hur), na mga 
10 km (6 na mi) sa SHS ng Beer-sheba. Ang Kabze- 
el sa tekstong Hebreo ng 2 Samuel 23:20 at 1 Croni- 
ca 11:22 ay inuunawa sa ganitong iba't ibang para- 
an: (1) bayan ng kilalang mandirigma na si Benaias, 
(2) bayan ng isa sa kaniyang mga ninuno o lugar 
kung saan nagsagawa ng bantog na mga gawa ang 
gayong indibiduwal, o (3) pinangyarihan ng mara- 
ming gawa ni Benaias. (Ihambing ang AS; KJ; JB, 
Le; NW, RS.) Ang isa pang anyo nito, ang “Jekabze- 
el,” ay lumilitaw sa Nehemias 11:25 sa isang talaan 
ng mga pamayanan sa Juda pagkaraan ng pagkata- 
pon. 


KADES [Banal na Dako], KADES-BARNEA |[Ba- 
nal na Dako ng Barnea]. Isang kampamento ng mga 
Israelita sa ilang. Nasa dulo ito ng teritoryong Edo- 
mita malapit sa “daang patungo sa Sur,” marahil ay 
ang makabagong Darb el-Shur na bumabagtas mula 
sa Hebron patungong Ehipto. (Gen 16:7, 14: Bil 
20:14-16 [sa Heb. ang fr (lunsod) sa Bil 20:16 ay 
maaaring nangangahulugan lamang ng kampamen- 
to, ihambing ang Bil 13:19.]) Lumilitaw na 11 araw 
na paglalakbay sa Bundok Seir ang distansiya ng 
Kades-barnea mula sa Horeb.---Deu 1:2. 

Ang Kades ay sinasabing nasa Ilang ng Paran at 
nasa Ilang ng Zin. Posibleng ang Zin at Paran ay 
magkaratig na mga ilang na nagsasalubong sa Ka- 
des, kung kaya ang lugar na ito ay masasabing nasa 
dalawang ilang na iyon. O, maaaring ang Ilang ng 
Zin ay bahagi ng mas malaking Ilang ng Paran. (Bil 
13:26, 20:1) Noong panahon ni Abraham, ang lugar 
na ito ay kilala bilang En-mispat at bilang Kades. 
(Gen 14:7: 20:1) Marahil ay ito rin ang Kedes.---Jos 
15:21, 23. 


KADES 


Ang “Ain Qedeis, na mga 80 km (50 mi) sa TTK 
ng Beer-sheba, ay iminumungkahi bilang posibleng 
lokasyon ng Kades. Sa gitna ng isang tiwangwang 
na ilang (ihambing ang Deu 1:19), sinusustinihan 
ng dalisay at matamis na tubig ng bukal ng Qedeis 
ang isang oasis ng mga damo, mga palumpong, at 
mga punungkahoy. May dalawa pang bukal sa ka- 
paligiran nito, ang “Ain el-Qudeirat at ang ‘Ain el- 
Qeseimeh. Sa ngayon, ang pinakamalaki sa tatlong 
bukal ay ang “Ain el-Qudeirat. Dahil dito, pinapabo- 
ran ng ilan na iugnay ito sa Kades-barnea. Gayun- 
man, ang “Ain Qedeis ang bukal na nasa pina- 
kasilangan. Kaya naman, kung iuugnay ang “Ain 
Qedeis sa Kades-barnea, waring mas tutugma ito sa 
S-K deskripsiyon ng timugang hangganan ng Cana- 
an: Kades-barnea (“Ain Qedeis?), Hazar-addar (‘Ain 
el-Qudeirat?), at Azmon (‘Ain el-Qeseimeh?).---Bil 
34:3-5. 

Kung nagkampo ang mga Israelita sa lugar na ito, 
walang alinlangang nagamit nila ang tatlong bukal 
dahil sa dami nila. Bilang halimbawa, ang kampa- 
mento ng Israel bago tumawid sa Jordan ay naka- 
pangalat “mula sa Bet-jesimot hanggang sa Abel- 
sitim.” (Bil 33:49) Ang distansiyang ito ay mga 8 km 
(5 mi), batay sa iminumungkahing lokasyon ng mga 
lugar na iyon. Ang distansiya mula sa Kades-barnea 
(Ain Qedeis) hanggang sa Azmon (‘Ain el-Qesei- 
meh) ay mga 14 na km (8.5 mi): at hanggang sa Ha- 
zar-addar (‘Ain el-Qudeirat) ay 9 na km (5.5 mi). 
Kaya, hindi imposibleng ginamit ng mga Israelita 
ang tatlong bukal na iyon. Posible rin na ang buong 
lugar na ito ay tinawag na Kades-barnea anupat ang 
pangalang iyon ay napanatili sa TS bukal.--Ting- 
nan ang ADDAR Blg. 2; AZMON. 

Noong ikalawang taon pagkatapos ng kanilang 
Pag-alis mula sa Ehipto, ang mga Israelita ay lu- 
misan sa Hazerot at nagkampo sa Kades-barnea. 
(Ihambing ang Bil 10:11, 12, 33, 34, 12:16, 13:26.) 
Pagkatapos ay nagsugo si Moises ng 12 lalaki upang 
tiktikan ang Lupang Pangako. Sampu sa mga tiktik 
na ito ang nagbalik ng masamang ulat, na nagbu- 
nga ng mapaghimagsik na pagbubulung-bulungan 
ng mga Israelita. Dahil dito, ang bansa ay sinenten- 
siyahan ni Jehova na magpagala-gala sa ilang. Nang 
maglaon, ang pagtatangka ng Israel na kunin ang 
Canaan nang walang pagsang-ayon at patnubay ng 
Diyos ay nagdulot ng kahiya-hiyang pagkatalo. (Bil 
13:1-16, 25-29, 14:1-9, 26-34, 44, 45: 32:7-13, Deu 
1:41-45) Sa loob ng ilang panahon pagkatapos nito 
ay nanatili ang mga Israelita sa Kades-barnea. (Deu 
1:46) Ngunit hindi layunin ni Jehova na manatili 
sila roon. Bago nito'y sinabi niya sa kanila: “Habang 
ang mga Amalekita at ang mga Canaanita ay nana- 
nahanan sa mababang kapatagan, bumalik kayo bu- 
kas [isang idyoma sa Heb. na nangangahulugang 
“sa kalaunan,” gaya sa Exo 13:14] at lumisan kayo 


KADMIEL 


upang humayo sa ilang sa daang patungo sa Dagat 
na Pula.”--Bil 14:25. 

Kaya nilisan ng mga Israelita ang Kades-barnea 
at nagpagala-gala sila sa ilang sa loob ng 38 taon. 
(Deu 2:1, 14) Waring noong mga taong ito ay na- 
malagi sila sa humigit-kumulang 18 iba't ibang lu- 
gar, yamang ito ang nakatalang bilang ng pagka- 
kampo ng mga Israelita pagkaalis nila sa Hazerot. 
(Ihambing ang Bil 12:16-13:3, 25, 26; 33:16-36.) 
Bagaman nagkampo ang Israel sa Kades pagkaalis 
nila sa Hazerot, hindi binabanggit ng Bilang 33:18 
ang Kades pagkatapos ng Hazerot. Maaaring sinad- 
yang hindi ito iulat o marahil, gaya ng iminumung- 
kahi ng ilan, maaaring ang Kades at ang Ritma ay 
iisa. 

Sa wakas, lumilitaw na ang mga Israelita ay bu- 
malik sa Kades noong unang buwan ng ika-40 taon 
pagkatapos ng Pag-alis. (Bil 20:1, 33:36-39) Dito 
namatay ang kapatid ni Moises na si Miriam. Nang 
maglaon, naiwala nina Moises at Aaron ang kani- 
lang pribilehiyong makapasok sa Lupang Pangako 
dahil hindi nila pinabanal si Jehova may kaugna- 
yan sa makahimalang paglalaan ng tubig para sa 
mga Israelitang nagkakampo sa Kades. Pagkatapos 
nito, dito humingi ng pahintulot si Moises sa Edom 
na makaraan sa teritoryo nito. (Bil 20:1-17) Ngunit 
tinanggihan ang kahilingan nilang ito, at ang mga 
Israelita ay waring nanatili pa nang ilang panahon 
sa Kades (Bil 20:18, Huk 11:16, 17) bago sila nagpa- 
tuloy patungo sa Lupang Pangako na nagdaraan sa 
Bundok Hor. (Bil 20:22, 33:37) Nang marating nila 
ang Kapatagan ng Moab, sa S ng Jordan, itina- 
laga ni Jehova ang Kades-barnea bilang bahagi 
ng timugang hanggahan ng Lupang Pangako. (Bil 
33:50, 34:4) Nang maglaon, nilupig ng mga Israeli- 
ta sa ilalim ni Josue ang lugar na mula sa Ka- 
des-barnea hanggang sa Gaza (Jos 10:41), at ang 
Kades-barnea ay naging timugang hangganan ng 
Juda.--Jos 15:1-4. 

Binabanggit ng Awit 29:8 na “pinamimilipit” ng 
tinig ni Jehova ang Ilang ng Kades. Maaaring tu- 
mutukoy ito sa malakas na bagyong dumaraan 
mula sa kabundukan ng H hanggang sa rehiyon ng 
Kades sa T at doo'y humihihip sa buhanginan anu- 
pat mistulang namimilipit ang ilang. 


KADMIEL |Sinasalubong ng Diyos: Ang Diyos 
ay Yumayaon sa Harap]. Isang Levitang bumalik sa 
Jerusalem (kasama ni Zerubabel) na sinamahan ng 
mga miyembro ng kaniyang pamilya. (Ezr 2:1, 2, 
40; Ne 7:6, 7, 43; 12:1, 8, 24) Si Kadmiel at ang ka- 
niyang mga anak ay tumulong na mangasiwa sa 
muling pagtatayo ng templo.---Ezr 3:9. 

Ang yugto ng panahon sa pagitan ng pagbabalik 
mula sa pagkatapon sa Babilonya (537 B.C.E.) at ng 


1318 


pagtatapat ng mga kasalanan ng bansa laban kay 
Jehova noong mga araw ni Nehemias (455 B.C.E.), 
na sinundan ng pagpapatotoo sa pamamagitan ng 
tatak sa “mapagkakatiwalaang kaayusan” (Ne 9:4, 5, 
38, 10:1, 9, 10), ay hindi nagpapahintulot na maiug- 
nay ang iisang Kadmiel sa lahat ng mga pangyaya- 
ring ito. Walang alinlangang isang kinatawan ng 
sambahayan ni Kadmiel ang nakibahagi sa dala- 
wang huling pangyayaring ito. 


KADMONITA, MGA [mula sa salitang-ugat 
na nangangahulugang “silangan']. Isang bayan na 
nakatalang kabilang sa iba pang mga bansa na ang 
mga lupain ay ipinangako ni Jehova sa binhi ni 
Abram. (Gen 15:18-21) Maliwanag na sila ay isang 
tribong nagpapastol o pagala-gala, tulad ng mga 
Kenita at mga Kenizita na kasama nilang binabang- 
git. (Gen 15:19) Hindi tiyak kung saan ang eksak- 
tong lokasyon ng kanilang teritoryo, bagaman imi- 
numungkahi na nanahanan sila sa disyerto ng Sirya 
sa pagitan ng Palestina-Sirya at ng Ilog Eufrates. 

Ang pangalang Hebreo ng bayang ito (gadh-moh- 
ni’) ay may anyong kapareho ng pang-uri na gadh- 
mohni' (silanganin, Eze 47:18): sa gayon ay iminu- 
mungkahi ng ilan na maaaring nangangahulugan 
lamang ito na “mga taga-Silangan.” (Huk 8:10) Ga- 
yunman, ipinakikita ng paggamit sa terminong He- 
breong ito bilang isang pangalan sa Genesis 15:19 
na maaari itong tumukoy sa isang espesipikong 
tribo. 


KADUSTAAN. 
DUSTAAN. 


KAGALAKAN. Ang emosyong idinudulot ng 
pagtatamo o pag-asam ng mabuti, pagiging mali- 
gaya; pagbubunyi. Sa Bibliya, ang mga salitang He- 
breo at Griego na ginagamit para sa kagalakan, 
pagbubunyi, pagsasaya, at pagkatuwa ay may ba- 
hagyang pagkakaiba-iba ng kahulugan, at nagpa- 
pahayag ng iba't ibang yugto o antas ng kagalakan. 
Ang mga anyong pandiwa ng mga ito ay nagpapa- 
hayag ng panloob na pagkadama at ng panlabas na 
pagpapakita ng kagalakan at may iba't ibang kahu- 
lugan gaya ng “magalak, magbunyi, sumigaw sa 
kagalakan, lumukso sa kagalakan.” 

Ang Diyos na Jehova at si Jesu-Kristo. Si 
Jehova ay tinatawag na ang “maligayang Diyos.” 
(1Ti 1:11) Siya'y lumalalang at gumagawang may 
kagalakan para sa kaniyang sarili at sa kaniyang 
mga nilalang. Ang kaniyang mga naisasagawa ay 
nakapagpapagalak sa kaniya. (Aw 104:31) Nais din 
niyang masiyahan ang kaniyang mga nilalang sa 
kaniyang mga gawa at sa kanilang sariling pagpa- 
pagal. (Ec 5:19) Yamang siya ang Pinagmumulan ng 
lahat ng mabubuting bagay (San 1:17), ang lahat 


Tingnan ang PANDURUSTA, KA- 


1319 


ng matatalinong nilalang, mga tao at mga ang- 
hel, ay makasusumpong ng pinakamalaking kasiya- 
han kung kikilalanin nila siya. (Jer 9:23, 24) Sina- 
bi ni Haring David: “Maging kalugud-lugod nawa 
ang aking pagninilay-nilay tungkol sa kaniya. Ako, 
sa ganang akin, ay magsasaya kay Jehova.” (Aw 
104:34) Umawit din siya: “Ang matuwid ay magsa- 
saya kay Jehova at manganganlong sa kaniya, at 
ang lahat ng matapat ang puso ay maghahambog.” 
(Aw 64:10) Hinimok ng apostol na si Pablo ang mga 
Kristiyano na magalak sa lahat ng panahon sa kani- 
lang kaalaman kay Jehova at sa kaniyang pakikitu- 
ngo sa kanila. Sumulat siya sa kanila: “Magsaya ka- 
yong lagi sa Panginoon [“Jehova,” sa ilang bersiyon]. 
Minsan pa ay sasabihin ko, Magsaya kayo!”---Fil 4:4. 

Si Jesu-Kristo, ang isa na may matalik na kaugna- 
yan kay Jehova, ang nakakakilala sa kaniya nang 
husto (Mat 11:27), at maipaliliwanag niya Siya sa ka- 
niyang mga tagasunod. (Ju 1:18) Kaya naman si Je- 
sus ay masaya, anupat tinatawag na ang “maligaya 
at tanging Makapangyarihang Tagapamahala.” (1Ti 
6:14, 15) Dahil sa pag-ibig niya sa kaniyang Ama, 
siya'y sabik na laging gawin ang mga bagay na na- 
kalulugod sa Kaniya. (Ju 8:29) Kaya naman, nang 
ibigay sa kaniya ang atas na pumarito sa lupa, mag- 
dusa, at mamatay upang alisin ang kadustaan sa 
pangalan ng kaniyang Ama, “dahil sa kagalakang 
inilagay sa harap niya ay nagbata siya ng pahira- 
pang tulos, na hinahamak ang kahihiyan.” (Heb 
12:2) Nagpakita rin siya ng matinding pag-ibig at 
kagalakan para sa sangkatauhan. Sa kaniyang pag- 
iral bago naging tao at bilang personipikasyon ng 
karunungan, inilalarawan siya ng Kasulatan bilang 
nagsasabi: “Noon ay nasa piling ako ni Jehova bi- 
lang isang dalubhasang manggagawa, at ako ang 
siyang lubhang kinagigiliwan niya araw-araw, at 
ako ay nagagalak sa harap niya sa lahat ng panahon, 
na nagagalak sa mabungang lupain ng kaniyang 
lupa, at ang mga kinagigiliwan ko ay nasa mga anak 
ng mga tao. '---Kaw 8:30, 31. 

Hangad ni Jesus na magkaroon ng gayunding 
kagalakan ang kaniyang mga tagasunod, kaya na- 
man sinabi niya sa kanila: “Ang mga bagay na ito 
ay sinalita ko sa inyo, upang mapasainyo ang aking 
kagalakan at ang inyong kagalakan ay malubos.” 
Ang mga anghel ay nagalak nang lalangin ang 
lupa. (Ju 15:11, 17:13: Job 38:4-7) Minamasdan din 
nila ang landasin ng bayan ng Diyos, anupat naga- 
galak sa tapat na landasin ng mga ito at nagbubun- 
yi sila lalo na kapag ang isang indibiduwal ay 
tumalikod sa kaniyang makasalanang mga daan 
tungo sa dalisay na pagsamba at paglilingkod sa 
Diyos.--Luc 15:7, 10. 

Kung ano ang nagpapagalak sa Diyos. Ang 
puso ni Jehova ay mapagagalak ng kaniyang mga 


KAGALAKAN 


lingkod kung magiging tapat sila sa kaniya. Pala- 
ging hinahamon ni Satanas na Diyablo ang pagi- 
ging marapat ng soberanya ng Diyos at ang katapa- 
tan ng lahat niyaong naglilingkod sa Diyos. (Job 
1:9-11: 2:4, 5; Apo 12:10) Kapit sa kanila ang mga 
salitang: “Magpakarunong ka, anak ko, at pasayahin 
mo ang aking puso, upang masagot ko siya na tu- 
mutuya sa akin.” (Kaw 27:11) Si Jehova ay napasa- 
saya ng kaniyang bayan sa lupa sa pamamagitan 
ng kanilang pagkamatapat sa kaniya.--Isa 65:19: 
Zef 3:17. 

Isang Bunga ng Espiritu. Yamang si Jehova 
ang Pinagmumulan ng kagalakan at nais niyang 
magalak ang kaniyang bayan, ang kagalakan ay 
isang bunga ng kaniyang banal na espiritu. Sa tala- 
an sa Galacia 5:22, 23, ang kagalakan ay binanggit 
na kasunod ng pag-ibig. Sinulatan ng apostol ang 
mga Kristiyano sa Tesalonica: “Kayo ay naging mga 
tagatulad sa amin at sa Panginoon, yamang tinang- 
gap ninyo ang salita sa ilalim ng labis na kapighati- 
an na may kagalakan sa banal na espiritu.” (1Te 1:6) 
Kaayon nito, pinayuhan ni Pablo ang mga Kristiya- 
no sa Roma na ang Kaharian ng Diyos ay “nanga- 
ngahulugan ng katuwiran at kapayapaan at kagala- 
kan na may banal na espiritu. ”---Ro 14:17. 

Ang tunay na kagalakan ay isang katangian ng 
puso at nakabubuti sa buong katawan. “Ang masa- 
yang puso ay may mabuting epekto sa mukha,” at 
“ang masayang puso ay nakabubuti bilang pam- 
pagaling [o, “nakabubuti sa katawan"],” ang sabi 
ng pantas na manunulat ng Mga Kawikaan.---Kaw 
15:13, 17:22, tlb sa Rbi8. 

Kagalakan sa Paglilingkod sa Diyos. Hindi 
pabigat ang mga kahilingan ni Jehova sa kaniyang 
mga lingkod. (1Ju 5:3) Gusto niyang masiyahan sila 
sa paglilingkod sa kaniya. Ang kaniyang bayang Is- 
rael ay tinagubilinang magsaya sa mga pangka- 
panahunang kapistahan na isinaayos niya para sa 
kanila, at gayundin sa iba pang mga aspekto ng ka- 
nilang buhay at pagsamba sa Diyos. (Lev 23:40, Deu 
12:7, 12, 18) Magsasalita sila tungkol sa Diyos nang 
may kagalakan. (Aw 20:5; 51:14: 59:16) Kung hindi 
sila naglilingkod taglay ang kagalakan ng puso, na- 
ngangahulugan ito na may problema ang kanilang 
mga puso at ang kanilang pagpapahalaga sa kani- 
yang maibiging-kabaitan at kabutihan. Kaya na- 
man nagbabala siya hinggil sa mangyayari kung si- 
la'y magiging masuwayin at hindi magagalak sa 
paglilingkod sa kaniya: “Ang lahat ng mga sumpang 
ito ay tiyak na darating sa iyo . . . sapagkat hindi ka 
nakinig sa tinig ni Jehova na iyong Diyos sa pama- 
magitan ng pagtupad sa kaniyang mga utos at sa 
kaniyang mga batas... At ang mga iyon ay mana- 
natili sa iyo at sa iyong supling . . . sa dahilang hin- 
di ka naglingkod kay Jehova na iyong Diyos nang 


KAGALAKAN 


may pagsasaya at kagalakan ng puso dahil sa kasa- 
ganaan ng lahat ng bagay. ”---Deu 28:45-47. 

Ang isang Kristiyano ay dapat ding masiyahan sa 
kaniyang paglilingkod sa Diyos. Kung hindi, kulang 
ang pagpapahalaga ng kaniyang puso. (Aw 100:2) 
“Ang kagalakan kay Jehova ang inyong moog,” sabi 
ng isang tapat na lingkod ng Diyos. (Ne 8:10) Ang 
mabuting balitang inihahayag ng isang Kristiyano 
ay ipinatalastas ng anghel ng Diyos bilang “mabu- 
ting balita tungkol sa malaking kagalakan na tatag- 
layin ng lahat ng mga tao.” (Luc 2:10) Ang panga- 
lan ni Jehova na nasa kaniyang mga saksi at ang 
katotohanang matatagpuan sa Bibliya ay dapat na 
magdulot ng kagalakan sa kanila. Sinabi ng prope- 
tang si Jeremias: “Sa akin ang iyong salita ay naging 
pagbubunyi at pagsasaya ng aking puso, sapagkat 
ang iyong pangalan ay itinatawag sa akin, O Jehova 
na Diyos ng mga hukbo. "--Jer 15:16. 

Karagdagan pa, ang makatarungan at matuwid 
na mga hudisyal na pasiya ni Jehova na ipinatutu- 
pad sa kongregasyong Kristiyano at sa buhay ng 
mga Kristiyano ay isang sanhi ng kagalakan, lalo na 
sa panahong tinalikuran na ng sanlibutan ang kata- 
rungan at katuwiran. (Aw 48:11) Gayundin, ang ka- 
mangha-manghang pag-asa sa hinaharap ay tiyak 
na nagbibigay ng matibay na dahilan para magalak. 
(“Magsaya kayo sa pag-asa”: Ro 12:12, Kaw 10:28.) 
Ang kanilang kaligtasan ay isang saligan para sa 
kagalakan. (Aw 13:5) Bukod dito, nariyan ang kaga- 
lakang natatamo ng lingkod ng Diyos sa mga tinu- 
tulungan niyang magkaroon ng kaalaman kay Jeho- 
va at maglingkod sa Kaniya. (Fil 4:1: 1Te 2:19) Ang 
pagtitipong sama-sama at paggawang kasama ng 
bayan ng Diyos ay isa sa mga nagbibigay ng pina- 
kamalaking kagalakan.--Aw 106:4, 5; 122:1. 

Pag-uusig, isang sanhi ng kagalakan. Para 
sa Kristiyanong nagbabantay sa kaniyang puso, ka- 
hit ang pag-uusig, bagaman hindi kasiya-siya sa 
ganang sarili, ay dapat malasin nang may kagala- 
kan, sapagkat isang tagumpay ang pagbabata niya- 
on nang may katapatan. Tutulungan ng Diyos ang 
isa na tapat. (Col 1:11) Karagdagan pa, patotoo ito 
na ang isa ay sinasang-ayunan ng Diyos. Sinabi ni 
Jesus na kapag dumating ang pandurusta at pag- 
uusig, ang Kristiyano ay dapat “lumukso sa kagala- 
kan.”--Mat 5:11, 12; San 1:2-4, 1Pe 4:13, 14. 

Iba Pang mga Kagalakang Inilalaan ng Diyos. 
Naglaan si Jehova ng maraming iba pang bagay na 
maaaring magbigay ng kasiyahan sa sangkatauhan 
sa araw-araw. Kabilang dito ang pag-aasawa (Deu 
24:5, Kaw 5:18), pagiging ama o ina ng anak na ma- 
tuwid at marunong (Kaw 23:24, 25), pagkain (Ec 
10:19: Gaw 14:17), alak (Aw 104:14, 15: Ec 10:19), at 
ang napakaraming bagay na Kaniyang nilalang (San 
1:17, 1Ti 6:17). 


1320 


Huwad o Di-namamalaging mga Kagalakan. 
Binanggit ni Jesus ang ilan na nakaririnig ng kato- 
tohanan at tumatanggap niyaon nang may kagala- 
kan ngunit hindi nakukuha ang tunay na diwa 
niyaon. Hindi nililinang ng mga ito ang salitang iti- 
nanim sa kanilang mga puso at, bilang resulta, kaa- 
gad nilang naiwawala ang kanilang kagalakan. Na- 
titisod sila kapag may bumabangong kapighatian 
o pag-uusig dahil sa salita. (Mat 13:20, 21) Ang ka- 
galakang nakadepende sa materyalismo ay isang 
kagalakan na huwad, mali, at panandalian. Gayun- 
din, ang taong nagsasaya dahil sa kapahamakan ng 
iba, kahit pa nga ng isa na napopoot sa kaniya, ay 
mananagot kay Jehova dahil sa kaniyang kasalanan. 
(Job 31:25-30, Kaw 17:5, 24:17, 18) Kamangma- 
ngang isipin ng isang kabataang lalaki na kailangan 
niyang pagbigyan at sundin ang “mga pagnanasa 
na kaakibat ng kabataan” upang masiyahan siya sa 
buhay. (2Ti 2:22, Ec 11:9, 10) Sa katulad na paraan, 
ang isa na umiibig sa kasayahan ay mapapasama. 
(Kaw 21:17, Ec 7:4) Hindi rin tama na magbunyi ang 
isang Kristiyano dahil sa paghahambing ng kani- 
yang sarili sa iba. Sa halip, dapat niyang patunayan 
kung ano ang kaniyang sariling gawa at magkaroon 
ng dahilan na magbunyi sa kaniyang sarili lamang. 
--Gal 6:4. 

Walang-hanggang Kagalakan. Nangako si Je- 
hova na isasauli niya ang kaniyang bayang Israel 
pagkatapos ng kanilang pagkatapon sa Babilonya. 
Isinauli nga niya sila sa Jerusalem noong 537 B.C.E., 
at lubha silang nagsaya nang ilatag ang pundasyon 
ng templo. (Isa 35:10, 51:11, 65:17-19, Ezr 3:10-13) 
Ngunit ang hula ni Isaias (65:17) ay may mas mala- 
king katuparan sa pagtatatag ng “isang bagong la- 
ngit at isang bagong lupa.” Sa kaayusang ito, ang 
buong sangkatauhan ay magkakaroon ng kagalakan 
magpakailanman sa ilalim ng “Bagong Jerusalem.” 
—Apo 21:1-3. 

Sa ilalim ng kasalukuyang mga kalagayan, ang 
kabalakyutan, sakit, at kamatayan ay nakahahad- 
lang sa lubos at namamalaging kagalakan. Ngunit 
kasuwato ng alituntunin sa Bibliya na, “Ang maru- 
nong na hari ay nagpapangalat ng mga taong balak- 
yot,” wawakasan ni Jesu-Kristo bilang Hari ang la- 
hat ng mga kaaway ng Diyos at ng katuwiran. (Kaw 
20:26: 1Co 15:25, 26) Kung gayon, lahat ng hadlang 
sa lubos na kagalakan ay aalisin, sapagkat “hindi na 
magkakaroon [kahit] ng kamatayan, ni ng pagdada- 
lamhati o ng paghiyaw o ng kirot pa man.” (Apo 
21:4) Lubusan nang mawawala ang pamimighati 
para sa mga namatay, yamang aalisin na ito ng 
pagkabuhay-muli. Ang kaalamang ito ay nakaaaliw 
kahit sa mga Kristiyano sa ngayon, at dahil dito ay 
hindi sila nalulumbay na gaya rin ng iba na walang 
pag-asa.'--1Te 4:13, 14: Ju 5:28, 29. 


1321 


KAGALINGAN. Tingnan ang PAGPAPAGALING, 


KAGALINGAN. 


KAGAMITAN. Ang terminong Hebreo na 
keli ay may napakalawak na pagkakapit at ma- 
aaring tumukoy sa mga kagamitan (Gen 24:53, 
27:3: 31:37, Exo 3:22: 25:9, 39: 27:3, 19; 30:27, 
28, 31:7-9, Lev 13:49, 52, 57-59), bagay (Lev 15: 
4, 6), lalagyan (Gen 42:25; 43:11), kasangkapan 
(Gen 45:20: 49:5: 1Ha 6:7), panugtog (1Cr 15:16), si- 
sidlan (Lev 6:28, 11:32-34), kagayakan (Deu 22:5), 
sandata (Huk 9:54: 18:11, 16, 17), dala-dalahan (1Sa 
10:22), bagahe (1Sa 17:22), supot (1Sa 17:40, 49), at 
katawan (1Sa 21:5). 

Kadalasan, ang keli’ ay tumutukoy sa iba't ibang 
kagamitan na ginagamit may kaugnayan sa santu- 
waryo. Kabilang sa mga kagamitang ito ang mga 
pinggan, pitsel, pala, mangkok, tinidor, lalagyan ng 
apoy, pamatay ng apoy, pamatay-apoy, hugasan, at 
mga kopa. (Exo 25:29, 30, 39, 27:3, 19; 37:16, 23, 
38:3, 1Ha 7:40-50, 2Cr 4:11-22) Palibhasa'y ginaga- 
mit sa sagradong layunin, ang mga kagamitang ito 
ay “banal.” (1Ha 8:4) Kaayon nito, yamang ang mga 
Judiong lumisan sa Babilonya noong 537 B.C.E. ay 
nagkapribilehiyong dalhin ang sagradong mga ka- 
gamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor mula 
sa Jerusalem, kinailangan nilang manatiling malinis 
sa relihiyoso at moral na paraan. Kumakapit sa kani- 
la ang makahulang utos na ito: “Lumayo kayo, lu- 
mayo kayo, lumabas kayo [sa Babilonya], huwag 
kayong humipo ng anumang bagay na marumi, lu- 
mabas kayo mula sa gitna niya, manatili kayong 
malinis, kayong mga nagdadala ng mga kagamitan 
ni Jehova.” (Isa 52:11) Humihiling ito hindi lamang 
ng panlabas at seremonyal na kalinisan. Kailangan 
dito ang kalinisan ng puso. Nang sumulat ang apos- 
tol na si Pablo sa mga taga-Corinto, ginamit niya 
ang mga salita ng Isaias 52:11 upang ipakita na ang 
mga Kristiyano ay dapat ding maging malaya mula 
sa karungisan ng laman at espiritu.--2Co 6:14-18, 
7:1. 

Ang tagapagtatag ng Kristiyanismo, si Jesu- 
Kristo, ay nagpakita ng halimbawa sa bagay na ito 
sa pamamagitan ng pananatiling “matapat, walang 
katusuhan, walang dungis, hiwalay sa mga makasa- 
lanan.” (Heb 7:26) Noong naririto siya sa lupa, nag- 
pamalas siya ng sigasig upang mapanatili ang kaba- 
nalan ng templo ni Jehova, gaya noong makalawang 
ulit niya itong linisin mula sa komersiyalismo. (Ju 
2:13-25: Mat 21:12, 13; Mar 11:15-17: Luc 19:45, 46) 
May kaugnayan sa ikalawang paglilinis sa templo, 
iniulat ni Marcos na "hindi pinahintulutan ni Jesus 
ang sinuman na magdala ng kagamitan sa templo.” 
(Mar 11:16) Samakatuwid, maliwanag na hindi hina- 
yaan ni Jesus na sirain ng sinuman ang kabanalan 
ng looban ng templo sa pamamagitan ng pagdaan 


KAGANTIHAN 


doon ng taong iyon kapag nagdadala ito ng mga ba- 
gay patungo sa kabilang bahagi ng Jerusalem. 


KAGAMITAN SA PAGLULUTO, MGA. 
Tingnan ang PAGLULUTO, MGA KAGAMITAN SA PAGLU- 
LUTO. 


KAGANDAHAN. 
KAGANDAHAN. 


KAGANTIHAN. Ang pagbibigay o pagtang- 
gap ng gantimpala o kaparusahan ayon sa narara- 
pat sa isang indibiduwal o sa isang grupo, yaong ibi- 
nigay o ipinataw bilang ganti, lalo na dahil sa 
kasamaan. 

Ang nalibang mga anyo ng mga pandiwang sali- 
tang-ugat na Hebreo na sha-lam' at gamal’, o ang 
mga salitang hinalaw sa mga ito, ay isinasalin bi- 
lang “gantimpalaan,” “gantihan,” “kagantihan,” “ka- 
ukulang pakikitungo,” “bayaran,” at iba pa. Ang 
Griegong a:po-di'do-mi, an-ti:mi'sthi'a, mi'stha-po-do- 
si'a, at ang kaugnay na mga salita ay isinasalin din 
sa katulad na paraan. 

Sa mga Bansang Sumiil sa Israel. Sa awit na 
ibinigay ni Moises sa Israel sa Kapatagan ng Moab 
nang malapit na siyang mamatay, inilarawan niya si 
Jehova bilang isa na ‘nagsasagawa ng paghihiganti" 
sa Kaniyang mga kalaban at 'naglalapat ng kaganti- 
han’ sa mga masidhing napopoot sa Kaniya. (Deu 
32:35, 41; Heb 10:30) Kapag naglalapat ang Diyos ng 
paghihiganti at kagantihan, mayroon siyang ganap 
na pagpipigil sa sarili, anupat lubusang kasuwato 
iyon ng kaniyang katarungan at laging may sapat na 
dahilan. Halimbawa, pinarusahan niya ang Israel 
dahil sa pagsuway, anupat kung minsan ay mga 
bansang pagano gaya ng Asirya at Babilonya ang 
ginagamit niya bilang kaniyang mga kasangkapan. 
(Deu 28:15-68, 2Ha 17:7-23, 2Cr 21:14-20) Ngunit, 
sa ganang kanila naman, kumilos ang mga bansang 
pagano na ito dahil sa pagkapoot kay Jehova at sa 
kaniyang tunay na pagsamba, at nagmalabis sila da- 
hil ipinagbunyi nila ang pagkatalo ng Israel at sini- 
il nila ang Israel. Dahil dito, bumigkas ang Diyos 
ng mga hatol ng kagantihan laban sa kanila.--Isa 
10:12: 34:1, 2, 8; Jer 51:6, 56: Ob 8-16, Zac 1:15. 

Ang Babilonya ay partikular na dumanas ng ka- 
gantihan dahil sa malaon nang pakikipag-alit nito 
kay Jehova at sa kaniyang bayan. Inihulang babag- 
sak ito at lubusang matitiwangwang. Ibinagsak ito 
ni Ciro na Persiano noong 539 B.C.E. ngunit patuloy 
itong umiral bilang isang lunsod sa loob ng ilang 
siglo, anupat sa wakas ay lubusan itong natiwang- 
wang at hindi na muling itatayo. (Jer kab 50, 51) 
Gayunding kagantihan ang daranasin ng makasagi- 
sag na Babilonyang Dakila, anupat ihahagis siya at 
'hindi na masusumpungan pang muli.'--Apo 18:2, 
6, 20, 21: tingnan ang BABILONYANG DAKILA. 


Tingnan ang PANGHALINA, 


KAGAYAKAN 


Sa Ilalim ng Kautusan. Ang kautusan ng 
Diyos sa Israel na ibinigay sa pamamagitan ni Moi- 
ses ay naglapat ng eksaktong kagantihan, bagaman 
pinagpakitaan ng awa ang nagkasala nang di-sina- 
sadya kung siya'y nagsisisi. (Lev 5:4-6, 17-19, 6:1-7, 
Bil 35:22-29) Ngunit lubusang ikinapit ang batas ng 
kagantihan sa nananadya at di-nagsisising manla- 
labag. (Bil 15:30) Sa mga kaso kung saan tumayo bi- 
lang bulaang saksi ang isang tao, anupat nagsi- 
nungaling sa kaniyang patotoo laban sa kaniyang 
kapuwa sa harap ng mga hukom, tatanggap siya ng 
kagantihan, ang eksaktong kaparusahan na pasasa- 
pitin sana niya sa taong walang-sala. Sinabi ni Jeho- 
va: “At ang iyong mata ay hindi dapat maawa: ka- 
luluwa ang magiging para sa kaluluwa, mata para sa 
mata, ngipin para sa ngipin, kamay para sa kamay, 
paa para sa paa.”--Deu 19:16-21. 

Sa Bansang Judio Noong Unang Siglo. Na- 
ging makasarili ang bansang Judio sa kanilang 
punto de vista hinggil sa pagtanggap ng di-sana- 
nararapat na kabaitan at mga pabor ng Diyos sa 
kanila. Pinahintulutan ni Jehova na sapitan sila ng 
kagantihan dahil sa makasariling landasin at salo- 
obing ito. Sinikap nilang itatag ang kanilang sari- 
ling katuwiran sa halip na magpasakop sa katuwi- 
ran ng Diyos. (Ro 10:1-3) Dahil dito, natisod kay 
Jesu-Kristo ang kalakhang bahagi ng bansa at iti- 
nakwil nila siya, anupat nakibahagi sa pagkakasala 
sa dugo may kaugnayan sa kamatayan niya at nag- 
pasapit ng pagkawasak sa kanilang lunsod at tem- 
plo at ng pagkapuksa naman sa kanilang bansa. 
(Mat 27:25, Dan 9:26) Sumipi ang apostol na si Pa- 
blo mula sa Mga Awit (69:22) at ikinapit iyon sa ka- 
nila nang sumulat siya: “Gayundin, sinasabi ni Da- 
vid: “Ang kanilang mesa nawa ay maging isang silo 
at isang bitag at isang katitisuran at isang kaganti- 
han para sa kanila.” "---Ro 11:9. 

Sa Masuwaying mga Kristiyano. Tinukoy 
ng apostol na si Pablo ang ganting katarungan sa 
ilalim ng Kautusan upang idiin kung gaano kase- 
lan ang pagsunod ng mga Kristiyano sa Anak ng 
Diyos: “Sapagkat kung ang salita na sinalita sa pa- 
mamagitan ng mga anghel ay naging matatag, at 
ang bawat pagsalansang at gawang pagsuway ay 
tumanggap ng kagantihan [sa literal, pagbabayad 
ng gantimpala] na kasuwato ng katarungan, paa- 
no tayo tatakas kung pinabayaan natin ang isang 
kaligtasan na gayon kadakila anupat pinasimulan 
itong salitain sa pamamagitan ng ating Panginoon 
at tiniyak sa atin niyaong mga nakarinig sa kani- 
ya?” (Heb 2:2, 3, tlb sa Rbi8, ihambing ang Heb 
10:28-31.) Ang hatol na pagkapuksa sa apostatang 
“taong tampalasan” ay isang halimbawa ng gayong 
kagantihan.--2Te 2:3, 9, 10, tingnan ang TAONG 
TAMPALASAN. 


1322 


KAGAYAKAN. Isang bagay na isinusuot ng 
isang tao bilang pampaganda, palamuti, pandagdag 
ng kaningningan, at upang gawing kalugud-lugod 
o kaakit-akit ang kaniyang sarili, o yaong kinakata- 
wanan niya. Ito ay maaaring para sa mabuti o ka- 
ya'y mapanlinlang na layunin. Ang salitang Hebreo 
para sa “kagayakan” ay hadha-rah, maliwanag na 
mula sa salitang-ugat na ha-dhar' na nangangahu- 
lugang “parangalan.” (1Cr 16:29: Pan 5:12) Sa 1 Pe- 
dro 3:3, ang “kagayakan” ay isinalin mula sa sali- 
tang Griego na ko'smos, na sa ibang mga talata ay 
isinalin bilang “sanlibutan.” Ang kaugnay na pandi- 
wang ko-sme0 ay isinasalin bilang “magayakan.” 
--Tit 2:10. 

Hindi hinahatulan ng Kasulatan ang pisikal na ka- 
gayakan kung ginagamit iyon nang wasto, ngunit 
higit nitong inirerekomenda ang espirituwal na ka- 
gayakan. Si Jehova mismo ay inilalarawang nada- 
ramtan ng liwanag at napalilibutan ng kagandahan. 
(Aw 104:1, 2; Eze 1:1, 4-28, Apo 4:2, 3) Sagana ni- 
yang pinalamutian ng kulay, pagkakasari-sari, at 
karingalan ang kaniyang mga lalang.--Luc 12:27, 
28, Aw 139:14: 1Co 15:41. 

Noong panahon ng Bibliya, ginagayakan ng ka- 
sintahang lalaki at ng kasintahang babae ang kani- 
lang sarili para sa piging ng kasalan. Bilang pag- 
hahanda, ginagayakan ng kasintahang babae ang 
kaniyang sarili ng pinakamainam na kasuutan at ng 
pinakamagaganda niyang palamuti bago siya hu- 
marap sa kasintahang lalaki. (Aw 45:13, 14; Isa 
61:10) Nang magsalita si Jehova sa Jerusalem, ma- 
kasagisag niya itong inilarawan bilang isang ba- 
bae na ginayakan niya ng mainam at mamahaling 
kasuutan at mga alahas ngunit ginamit nito ang 
kaniyang kagandahan at kagayakan sa kawalang- 
katapatan bilang isang patutot. (Eze 16:10-19) Ang 
Israel ay hinatulan ng propeta ni Jehova na si Oseas 
dahil ginayakan nito ang kaniyang sarili para sa 
maling layunin na mang-akit ng mga maalab na 
mangingibig at magsagawa ng huwad na pagsam- 
ba. (Os 2:13) Sa pamamagitan ng kaniyang mga 
propeta, inihula ni Jehova na isasauli ang Israel ka- 
pag lumabas ito mula sa pagkatapon sa Babilo- 
nya at muli nitong gagayakan ang kaniyang sarili 
upang ipakita ang kaniyang kagalakan at pagbu- 
bunyi.--Isa 52:1, Jer 31:4. 

Ang templo sa Jerusalem at ang mga gusaling 
pampamahalaan ni Solomon ay may magagandang 
palamuti, anupat lubhang nalugod dito ang reyna 
ng Sheba. (1Ha kab 6, 7, 10) Ang templo naman na 
muling itinayo ni Herodes ay isang maringal na gu- 
saling napapalamutian ng maiinam na bato at mga 
bagay na inialay. Ngunit ipinakita ni Jesus na ma- 
giging walang kabuluhan ang materyal na mga ka- 
gayakang ito kapag sumapit sa Jerusalem ang kaha- 


1323 


tulan ng Diyos dahil sa kawalang-katapatan nito. 
--luc 21:5, 6. 

Ipinakikita ng Mga Kawikaan na kung maraming 
tao ang nais mamuhay sa ilalim ng pamamahala ng 
isang hari at nasisiyahan sila roon, ito'y isang pala- 
tandaan ng kaniyang tagumpay. Parang palamuti 
ito sa kaniya, anupat inirerekomenda siya nito at hi- 
git siyang nagiging maningning bilang isang ta- 
gapamahala. (Kaw 14:28) Gayong uri ng tagapa- 
mahala si Jehova sa pamamagitan ng kaniyang 
Mesiyanikong Kaharian.--Aw 22:27-31, Fil 2:10, 11. 

Payo sa mga Kristiyano Hinggil sa Personal 
na Kagayakan. Madalas na nagpayo si Jesus at 
ang kaniyang mga apostol na huwag maglagak ng 
tiwala sa pisikal na mga bagay ni magkunwari man 
sa pamamagitan ng materyal na kagayakan. Sinabi 
ng apostol na si Pablo na dapat “gayakan ng mga 
[Kristiyanong] babae ang kanilang sarili ng maayos 
na pananamit, na may kahinhinan at katinuan ng 
pag-iisip, hindi ng mga istilo ng pagtitirintas ng bu- 
hok at ginto o mga perlas o napakamamahaling ka- 
gayakan.” (1Ti 2:9) Noong mga araw ng mga apos- 
tol, kaugalian ng mga babae sa daigdig na iyon ng 
kulturang Griego na ipaayos nang magarbo ang ka- 
nilang mga buhok at gumamit ng iba pang palamu- 
ti. Dahil dito, angkop na angkop ang payo ni Pedro 
sa mga babae sa kongregasyong Kristiyano na hu- 
wag magbigay ng labis na pansin sa ‘panlabas na 
pagtitirintas ng buhok at sa pagsusuot ng mga gin- 
tong palamuti o sa pagbibihis ng mga panlabas na 
kasuutan,’ kundi sa halip, gaya ng tapat na mga ba- 
bae noong sinauna, ang dapat nilang maging kaga- 
yakan ay ang “lihim na pagkatao ng puso sa wa- 
lang-kasiraang kasuutan ng tahimik at mahinahong 
espiritu.”---1Pe 3:3-5. 

Itinawag-pansin ng apostol na si Pablo na sa pag- 
papakita ng isang Kristiyano ng maiinam na gawa 
ng kawalang-kalikuan sa kaniyang turo, pagkaser- 
yoso, mabuting pananalita, at wastong paggawi sa 
lahat ng aspekto ng kaniyang buhay, maaari niyang 
gayakan ang mga turo ng Diyos, anupat ginaga- 
wang kaakit-akit ang mga ito sa iba. (Tit 2:10) Sa 
ganitong espirituwal na paraan, ang kongregasyong 
Kristiyano, ang kasintahang babae ni Kristo, ay ha- 
harap sa dakong huli, taglay ang lubos na kaganda- 
han, sa kaniyang asawang lalaking si Jesu-Kristo. 
Inilalarawan din siya sa katulad na paraan sa Apo- 
calipsis 21:2 bilang “nahahandang gaya ng isang ka- 
sintahang babae na nagagayakan para sa kaniyang 
asawang lalaki.” Ang kaniyang espirituwal na ka- 
gandahan ay kabaligtaran ng kagayakan ng Ba- 
bilonyang Dakila, na sinasabing nagagayakan ng 
materyal na mga bagay, ang kabayaran para sa ka- 
niyang pagpapatutot.--Apo 18:16, tingnan ang DA- 
MIT; HIYAS AT MAHAHALAGANG BATO, KOSMETIK; PALA- 
MUTI. 


KAGUBATAN 


KAGUBATAN. Ang terminong Hebreo para 
sa isang makahoy na lupain ay ya'ar, isinasaling 
“kakahuyan” (Deu 19:5; 1Sa 14:25) at “kagubatan.” 
(Jos 17:15) May panahong ang lupain ng Palestina 
ay sagana sa kagubatan na may sari-saring uri ng 
punungkahoy. Ipinakikita ng mga pagtukoy ng Ka- 
sulatan sa mga kagubatan at mga kakahuyan at sa 
paggamit ng mga materyales na kahoy na mas ma- 
rami roong punungkahoy noon kaysa sa kasaluku- 
yan, sa kabila ng mga pagsisikap ukol sa refbresta- 
tion nitong nakaraang mga taon. (2Cr 27:4: Huk 
9:48, 49) Matitiyak din ito mula sa paglalarawan ng 
buhay-hayop sa gubat, anupat nagpapakitang ang 
mga kagubatan ay nakapaglalaan noon ng sapat na 
kanlungan at tirahan para sa mga oso (2Ha 2:23, 
24), mga leon (1Sa 17:34: 1Cr 11:22), at iba pang uri 
ng buhay-hayop (Eze 34:25). 

Ngunit ang pagkakalbo ng malalaking kagubatan 
ay nangyari dahil sa pananalanta ng digmaan, lan- 
sakang paggamit ng kahoy ngunit walang kasabay 
na pagsisikap upang maipanauli ang mga kaguba- 
tan, at walang-kontrol na pagpapanginain kung saan 
ang mga murang supang ng mga bagong punung- 
kahoy ay kinakain ng mga kambing at ng iba pang 
mga hayop. Sa kaniyang aklat na The Geography of 
the Bible (1974, p. 77, 115, 116), binanggit ni Denis 
Baly ang maraming siglo ng kapabayaan, na naging 
dahilan ng paglalaho ng maraming kakahuyan at ng 
pagkawala ng hanggang 2 m (6.5 piye) ng matabang 
lupa, anupat naiwang mabato at kalbo ang kalakhan 
ng lupain. 

Espesipikong binabanggit sa Bibliya ang ilang ka- 
gubatan. Ang mga kagubatan ng Lebanon, na nga- 
yon ay binubuo na lamang ng ilang maliliit na 
taniman, ay namumukod-tangi noon dahil sa ma- 
gandang pagtubo ng mga punungkahoy (1Ha 5:2- 
10, 13-18, 2Ha 19:23), anupat napakarami roong se- 
dro, enebro, sipres, at iba pang mga punungkahoy. 
Ang “kagubatan ng Efraim” (marahil ay ang “kagu- 
batan ng Mahanaim”), kung saan dumanas ng kasa- 
kunaan si Absalom, ay maaaring nasa S ng Ilog Jor- 
dan malapit sa Mahanaim, at lumilitaw na isang 
napakakapal na kagubatan. (2Sa 18:6, tlb sa Rbi8, 8, 
17) Ang “kagubatan ng Heret” ay nasa Juda. (1Sa 
22:5) Karagdagan pa, ang pook ng Gilead ay napa- 
bantog dahil sa mga kakahuyan at mga punong bal- 
samo nito, samantalang ang Basan naman sa da- 
kong H ay nakilala dahil sa “mga dambuhalang 
punungkahoy” nito, lumilitaw na kabilang dito ang 
ensina. (Isa 2:13, Zac 11:2) Noong mga araw ni Da- 
vid at ni Solomon, ang mga puno ng sikomoro ay sa- 
ganang tumutubo sa mababang lupain ng Sepela. 
(1Ha 10:27, 1Cr 27:28, 2Cr 1:15: 9:27) Ang Libis ng 
Jordan ay may makapal na kakahuyan ng mga ta- 
marisko at mga sause, kung saan nagkukubli ang 
mga leon.---Jer 12:5: Zac 11:3. 


KAHARIAN 


Makasagisag na Paggamit. Kung paanong 
ginagamit ang mga punungkahoy upang sumagi- 
sag sa indibiduwal na mga tao at mga tagapama- 
hala, ginagamit din ng Bibliya ang mga kagubatan 
upang sumagisag sa grupo ng mga tao o mga ban- 
sa at sa kanilang mga tagapamahala. Ang kabalak- 
yutan ng apostatang Juda ay naging tulad ng isang 
apoy na susunog sa kaniyang bayan (Isa 9:18): su- 
sunugin ng galit ni Jehova ang timugang kaharian 
(ang Juda) ng liyab na di-mapapatay. (Eze 20:46- 
48) Ang katulad na mga hula ay ibinigay laban sa 
mga bansang pagano, mga kaaway ng bayan ng 
Diyos. Ang mga Asiryanong mandirigma ay pupu- 
tulin at paninipising tulad ng mga punungkahoy ng 
isang kagubatan.--Aw 83:14, 15: Jer 46:22, 23, Isa 
10:19, 34. 


KAHARIAN. Pangunahin na, isang maharli- 
kang pamahalaan, tumutukoy rin sa teritoryo at 
mga taong nasa ilalim ng pamamahala ng isang 
hari o, sa ilang kaso, sa ilalim ng isang babaing mo- 
narka o reyna. Kadalasan, ang pagkahari ay mina- 
mana. Ang soberanong tagapamahala ay maaaring 
may iba pang titulo gaya ng Paraon o Cesar. 

Ang mga kaharian noong sinaunang mga pana- 
hon, gaya sa ngayon, ay may iba't ibang sagisag 
ng maharlikang pamamahala. Karaniwan na, may 
isang kabiserang lunsod o lugar na tirahan ng hari, 
isang maharlikang korte, isang permanenteng huk- 
bo (bagaman marahil ay pinaliliit ang bilang nito 
kapag panahon ng kapayapaan). Sa ganang sarili 
nito, ang salitang “kaharian,” ayon sa pagkakagamit 
sa Bibliya, ay hindi nagsisiwalat ng anumang bagay 
na tiyak hinggil sa kaayusan ng pamahalaan, lawak 
ng teritoryo, o awtoridad ng monarka. Iba-iba ang 
laki at impluwensiya ng mga kaharian mula sa 
malalakas na kapangyarihang pandaigdig gaya ng 
Ehipto, Asirya, Babilonya, Medo-Persia, Gresya, at 
Roma, hanggang sa maliliit na kahariang-lunsod 
gaya niyaong mga nasa Canaan noong panahon ng 
pananakop ng Israel. (Jos 12:7-24) Maaari ring mag- 
kaiba-iba ang kaayusan ng pamahalaan ng bawat 
kaharian. 

Ang unang kaharian sa kasaysayan ng tao, yaong 
kay Nimrod, ay waring isang kahariang-lunsod sa 
pasimula, anupat nang maglaon ay lumawak ito at 
nasakop ang iba pang mga lunsod, ngunit ang sen- 
tro nito ay nanatili sa Babel. (Gen 10:9-11) Lumili- 
taw na isa ring kahariang-lunsod ang Salem, kung 
saan namahala ang haring-saserdote na si Melqui- 
sedec sa unang kaharian na may pagsang-ayon 
ng Diyos. (Gen 14:18-20, ihambing ang Heb 7:1- 
17.) Ang mas malalaking kaharian ay sumaklaw ng 
isang buong rehiyon, gaya ng mga kaharian ng 
Edom, Moab, at Ammon. Sa pangkalahatan, waring 
ang malalaking imperyo, na namamahala sa pagka- 


1324 


lawak-lawak na mga lugar at sumasakop sa iba pang 
mga kaharian, ay nagsimula bilang maliliit na mga 
estadong-lunsod o mga grupo ng tribo na nang 
maglaon ay nagsama-sama sa ilalim ng isang na- 
ngingibabaw na lider. Kung minsan ay pansaman- 
tala lamang ang gayong mga koalisyon, anupat 
kadalasa'y binubuo ang mga iyon upang makipag- 
digma sa isang kalaban. (Gen 14:1-5: Jos 9:1, 2, 
10:5) Kadalasan, ang mga basalyong kaharian ay 
may malaking awtonomiya, o sariling pamamahala, 
bagaman sakop pa rin ng kalooban at mga pag- 
uutos ng namamahalang kaharian.--2Ha 17:3, 4; 
2Cr 36:4, 10. 

Malawak na Paggamit. Sa Kasulatan, ang 
terminong “kaharian” ay maaaring tumukoy sa es- 
pesipikong mga aspekto ng maharlikang pamaha- 
laan. Maaari itong tumukoy sa nasasakupan o lugar 
kung saan namamayani ang soberanya. Kaya na- 
man kasama sa nasasakupan ng kaharian hindi la- 
mang ang kabiserang lunsod kundi ang buong lu- 
paing pinamamahalaan, anupat saklaw pati ang 
nakabababa o sakop na mga kaharian.-- 1Ha 4:21: 
Es 3:6, 8. 

Sa pangkalahatan, ang “kaharian” ay maaaring 
tumukoy sa isa o sa lahat ng pamahalaan ng tao, 
isang hari man o hindi ang namumuno rito.---Ezr 
1:2, Mat 4:8. 

Maaari rin itong tumukoy sa pagkahari, ang ma- 
harlikang katungkulan o posisyon ng hari (Luc 
17:21), kasama ang dangal, kapangyarihan, at aw- 
toridad nito. (1Cr 11:10, 14:2, Luc 19:12, 15; Apo 
11:15, 17:12, 13, 17) Ang mga anak ng hari ay ma- 
aaring tukuyin bilang “supling ng kaharian.”---2Ha 
11:1. 

Ang Kaharian ng Israel. Sa tipang Kautusan 
na ibinigay sa bansang Israel sa pamamagitan ni 
Moises, may probisyon para sa pamamahala ng 
isang kaharian. (Deu 17:14, 15) Ang indibiduwal na 
namumuno sa kaharian ay binigyan ng kapangyari- 
han at maharlikang dangal, hindi para sa kaniyang 
personal na katanyagan, kundi upang makapagling- 
kod siya sa ikararangal ng Diyos at sa ikabubuti ng 
kaniyang mga kapatid na Israelita. (Deu 17:19, 20; 
ihambing ang 1Sa 15:17.) Gayunpaman, sa paglipas 
ng panahon, nang humingi ang mga Israelita ng 
isang taong hari, nagbabala ang propetang si Samu- 
el hinggil sa mga kahilingang iaatang sa bayan ng 
gayong tagapamahala. (1Sa 8) Waring ang mga hari 
ng Israel ay mas madaling lapitan ng kanilang mga 
sakop kaysa sa mga monarka ng karamihan sa sina- 
unang mga kaharian sa Silangan.--2Sa 19:8, 1Ha 
20:39, 1Cr 15:25-29. 

Bagaman nag-umpisa ang kaharian ng Israel sa 
isang haring nagmula sa linya ni Benjamin, pagka- 
tapos nito ay nalipat sa Juda ang pagiging maharli- 


1325 


kang tribo, bilang katuparan ng hula ni Jacob nang 
mamamatay na ito. (1Sa 10:20-25, Gen 49:10) Isang 
maharlikang dinastiya ang itinatag sa linya ni Da- 
vid. (2Sa 2:4; 5:3, 4, 7:12, 13) Nang ‘punitin’ ang ka- 
harian mula sa anak ni Solomon na si Rehoboam, 
sampung tribo ang bumuo ng hilagang kaharian, 
samantalang itinira naman ng Diyos na Jehova ang 
isang tribo, ang Benjamin, upang manatiling kasa- 
ma ng Juda, “upang si David na aking lingkod ay 
manatiling laging may lampara sa harap ko sa Jeru- 
salem, ang lunsod na pinili ko para sa aking sarili 
upang doon ilagay ang aking pangalan.” (1Ha 11:31, 
35, 36, 12:18-24) Bagaman ang Judeanong kaharian 
ay bumagsak sa kamay ng mga Babilonyo noong 
607 B.C.E., nang bandang huli, ang legal na karapa- 
tang mamahala ay naisalin sa lehitimong tagapag- 
mana, ang “anak ni David,” si Jesu-Kristo. (Mat 1:1- 
16, Luc 1:31, 32, ihambing ang Eze 21:26, 27.) Hindi 
magwawakas ang kaniyang Kaharian.--Isa 9:6, 7: 
Luc 1:33. 

Isang maharlikang organisasyon ang nabuo noon 
sa Israel upang mangasiwa sa mga kapakanan ng 
kaharian. Kinabibilangan ito ng isang maliit na gru- 
po ng mga tagapayo at mga ministro ng estado (1Ha 
4:1-6: 1Cr 27:32-34), gayundin ng iba't ibang kaga- 
waran ng pamahalaan na may kani-kaniyang taga- 
pangasiwa upang mamahala sa mga lupain ng mo- 
narkiya, mangasiwa sa ekonomiya, at maglaan ng 
mga pangangailangan ng maharlikang korte.---1Ha 
4:7: 1Cr 27:25-31. 

Bagaman maaaring magpalabas ng espesipikong 
mga utos ang mga hari ng Israel sa linya ni David, 
nasa Diyos ang aktuwal na kapangyarihang guma- 
wa ng mga batas. (Deu 4:1, 2, Isa 33:22) Sa lahat ng 
bagay, nananagot ang hari sa tunay na Soberano at 
Panginoon, si Jehova. Kapag ang hari ay nasangkot 
sa paggawa ng masama at naging suwail, magbu- 
bunga iyon ng mga parusa mula sa Diyos. (1Sa 13: 
13, 14; 15:20-24) Kung minsan, nakikipagtalastasan 
si Jehova sa hari mismo (1Ha 3:5: 11:11); sa ibang 
mga pagkakataon naman, binibigyan Niya siya ng 
mga tagubilin at payo o saway sa pamamagitan ng 
inatasang mga propeta. (2Sa 7:4, 5; 12:1-14) Maka- 
kakuha rin ng matalinong payo ang hari mula sa lu- 
pon ng matatandang lalaki. (1Ha 12:6, 7) Gayun- 
man, ang pagpapatupad ng mga tagubilin o saway 
ay nakaatang, hindi sa mga propeta o sa matatan- 
dang lalaki, kundi kay Jehova. 

Kapag ang hari at ang taong-bayan ay tapat na 
nanghahawakan sa tipang Kautusan na ibinigay sa 
kanila ng Diyos, ang bansang Israel ay nagtatama- 
sa ng isang antas ng kalayaan para sa mga indibi- 
duwal, materyal na kasaganaan, at pambansang 
pagkakaisa na hindi matularan ng ibang mga kaha- 
rian. (1Ha 4:20, 25) Noong mga tadng masunurin pa 


KAHARIAN NG DIYOS 


si Solomon kay Jehova, bantog na bantog at igina- 
galang ang kaharian ng Israel, anupat marami itong 
sakop na mga kaharian at nakikinabang ito sa ya- 
man ng maraming lupain.---1Ha 4:21, 30, 34. 

Ang pagkahari ng Diyos na Jehova, bagaman sa 
loob ng ilang panahon ay ipinahayag sa pamamagi- 
tan ng kaharian ng Israel, ay isang pansansinukob 
na soberanya. (1Cr 29:11, 12) Kilalanin man iyon 
ng mga bayan at mga kaharian ng sangkatauhan 
o hindi, ang kaniyang pagkahari ay ganap at di- 
mababago, at ang buong lupa ay bahagi ng kani- 
yang legal na nasasakupan. (Aw 103:19: 145:11-13, 
Isa 14:26, 27) Bilang Maylalang at Soberano, ipina- 
tutupad ni Jehova ang kaniyang kalooban sa langit 
at sa lupa, ayon sa kaniyang sariling mga layunin, 
anupat hindi siya nananagot kaninuman (Jer 18:3- 
10, Dan 4:25, 34, 35), gayunma'y lagi siyang kumi- 
kilos kaayon ng kaniyang sariling matuwid na mga 
pamantayan.---Mal 3:6, Heb 6:17, 18, San 1:17. 


KAHARIAN NG DIYOS. Ang kapahayagan 
at paggamit ng pansansinukob na soberanya ng 
Diyos sa kaniyang mga nilalang, o ang pama- 
maraan o instrumentong ginagamit niya para sa 
layuning ito. (Aw 103:19) Ang pariralang ito ay 
partikular na ginagamit para sa kapahayagan ng 
soberanya ng Diyos sa pamamagitan ng isang ma- 
harlikang pamahalaan na pinangungunahan ng ka- 
niyang Anak, si Kristo Jesus. 

Ang salitang isinalin bilang “kaharian” sa Kristi- 
yanong Griegong Kasulatan ay ba-si-lei'a, nanganga- 
hulugang “isang kaharian, nasasakupan, ang rehi- 
yon o bansa na pinamamahalaan ng isang hari; 
makaharing kapangyarihan, awtoridad, pamumuno, 
paghahari, maharlikang dignidad, ang titulo at ka- 
rangalan ng isang hari.” (The Analytical Greek Lex- 
icon, 1908, p. 67) Madalas gamitin nina Marcos at 
Lucas ang pariralang “kaharian ng Diyos,” at sa ulat 
ni Mateo, ang katulad na pariralang “kaharian ng la- 
ngit” ay lumilitaw nang mga 30 beses.--Ihambing 
ang Mar 10:23 at Luc 18:24 sa Mat 19:23, 24: ting- 
nan ang KAHARIAN, LANGIT (Espirituwal na Langit). 

Sa kayarian at pagkilos nito, ang pamahalaan ng 
Diyos ay isang ganap na teokrasya (mula sa Gr. na 
the-os”, diyos, at kratos, isang pamamahala), isang 
pamamahala ng Diyos. Ipinapalagay na ang termi- 
nong “teokrasya” ay unang ginamit ng Judiong is- 
toryador na si Josephus na nabuhay noong unang 
siglo C.E., anupat maliwanag na inimbento niya ito 
sa kaniyang akdang Against Apion (Il, 164, 165 
[17]). Tungkol sa pamahalaang itinatag sa Israel sa 
Sinai, sumulat si Josephus: “Ipinagkatiwala ng ilang 
bayan ang kataas-taasang pulitikal na kapangyari- 
han sa mga monarkiya, ang iba ay sa mga oligarki- 
ya, ngunit ang iba naman ay sa masa. Gayunman, 
ang ating tagapagbigay-batas ay hindi naakit sa 


KAHARIAN NG DIYOS 


anumang anyo ng mga pulitikal na organisasyong 
ito, kundi binigyan niya ang kaniyang konstitusyon 
ng anyo na--kung pahihintulutan ang di-natural 
na pananalita---maaaring tawaging isang “teokrasya 
[sa Gr., the-o'krati an], anupat inilagay niya ang 
buong soberanya at awtoridad sa mga kamay ng 
Diyos.” Sabihin pa, upang maging ganap na teokra- 
sya, ang pamahalaang ito ay hindi maaaring itatag 
ng isang taong mambabatas, gaya ng taong si Moi- 
ses, kundi dapat itong itatag ng Diyos. Ipinakikita ng 
rekord ng Kasulatan na ganito nga ang nangyari. 

Ang Pinanggalingan ng Terminong Ito. Ma- 
liwanag na pumasok sa wika ng tao ang terminong 
“hari” (sa Heb., melekh) pagkaraan ng pangglobong 
Baha. Ang unang kaharian sa lupa ay yaong kay 
Nimrod na isang “makapangyarihang mangangaso 
na salansang kay Jehova.” (Gen 10:8-12) Pagkatapos 
nito, mula noong yugtong iyon hanggang noong 
panahon ni Abraham, nabuo ang mga estadong- 
lunsod at mga bansa at dumami ang mga taong 
hari. Maliban sa kaharian ni Melquisedec, haring- 
saserdote ng Salem (na nagsilbing isang makahu- 
lang larawan ng Mesiyas [Gen 14:17-20, Heb 7:1- 
17]), walang isa man sa mga kahariang ito sa lupa 
ang kumatawan sa pamamahala ng Diyos o itinatag 
niya. Ginawa ring hari ng mga tao ang huwad na 
mga diyos na kanilang sinasamba, anupat itinuring 
na ang mga ito ay may kakayahang magkaloob sa 
mga tao ng kapangyarihang mamahala. Sa gayon, 
ang pagkakapit ni Jehova sa kaniyang sarili ng titu- 
long “Hari [Me'lekh],” gaya ng matatagpuan sa mga 
akda ng Hebreong Kasulatan pagkaraan ng Baha, ay 
nangangahulugang gumamit ang Diyos ng titulo na 
kinatha at ginamit ng mga tao. Ipinakikita ng pag- 
gamit ng Diyos sa terminong ito na siya, at hindi ang 
pangahas na mga tagapamahalang tao o mga diyos 
na gawang-tao, ang dapat na asahan at sundin bi- 
lang “Hari.”--Jer 10:10-12. 

Sabihin pa, matagal nang Soberanong Tagapama- 
hala si Jehova, bago pa man nabuo ang mga kahari- 
an ng tao, sa katunayan ay bago pa umiral ang mga 
tao. Bilang tunay na Diyos at bilang kanilang Mayla- 
lang, iginalang at sinunod siya ng kaniyang milyun- 
milyong anghelikong mga anak. (Job 38:4-7: 2Cr 
18:18, Aw 103:20-22, Dan 7:10) Sa gayon, anuman 
ang kaniyang titulo, mula pa sa pasimula ng pagla- 
lang ay kinikilala na siya bilang ang Isa na ang ka- 
looban ay marapat na maging kataas-taasan. 

Pamamahala ng Diyos Noong Maagang Ka- 
saysayan ng Tao. Alam din ng unang mga tao, 
nina Adan at Eva, na si Jehova ang Diyos, ang May- 
lalang ng langit at lupa. Kinilala nila ang kaniyang 
awtoridad at ang karapatan niyang magbigay ng 
mga utos, magsabi sa mga tao na gawin ang ilang 
tungkulin o iwasan ang ilang pagkilos, mag-atas 
ng lupain upang tahanan at sakahin, at magbigay 


1326 


ng awtoridad sa iba pang mga nilalang niya. (Gen 
1:26-30, 2:15-17) Bagaman may kakayahan si Adan 
na kumatha ng mga salita (Gen 2:19, 20), walang 
katibayan na kinatha niya ang titulong “hari [me-- 
lekh]” upang itawag sa kaniyang Diyos at Mayla- 
lang, bagaman kinilala niya ang kataas-taasang aw- 
toridad ni Jehova. 

Gaya ng isinisiwalat ng unang mga kabanata ng 
Genesis, may-kabaitan at hindi labis na mahigpit 
ang paggamit ng Diyos ng kaniyang soberanya sa 
tao doon sa Eden. Ang ugnayan sa pagitan ng Diyos 
at ng tao ay humiling ng pagsunod na gaya ng pag- 
sunod ng isang anak sa kaniyang ama. (Ihambing 
ang Luc 3:38.) Walang mahahabang kodigo ng batas 
ang kailangang sundin ng tao (ihambing ang 1Ti 
1:8-11), ang mga kahilingan ng Diyos ay simple at 
may layunin. Wala ring pahiwatig na nadama ni 
Adan na napipigilan siya dahil sa walang-tigil at 
mapamunang pagsubaybay sa bawat pagkilos niya. 
Sa halip, waring ang pakikipagtalastasan ng Diyos 
sa taong sakdal ay manaka-naka lamang, ayon sa 
pangangailangan.---Gen kab 1-3. 

Nilayon ang isang bagong kapahayagan ng 
pamamahala ng Diyos. Ang lantarang pagla- 
bag ng unang mag-asawa sa utos ng Diyos, na sul- 
sol ng isa sa mga espiritung anak ng Diyos, ay isang 
paghihimagsik laban sa awtoridad ng Diyos. (Gen 
3:17-19: tingnan ang PUNUNGKAHOY [Makasagisag na 
Paggamit].) Ang posisyong kinuha ng espiritung 
Kalaban (sa Heb., satan’) ng Diyos ay isang hamon 
na humihiling ng pagsubok, yamang ang usapin ay 
ang pagiging marapat ng pansansinukob na sobera- 
nya ni Jehova. (Tingnan ang JEHOVA [Ang pinaka- 
mahalagang usapin ay isang usaping moral].) Ang- 
kop na sa lupa lutasin ang usapin, yamang dito iyon 
ibinangon.---Apo 12:7-12. 

Noong panahong patawan ng hatol ang unang 
mga rebelde, bumigkas ang Diyos na Jehova ng 
isang hulang inilahad sa makasagisag na pananali- 
ta, na nagsasaad ng kaniyang layunin na gumamit 
ng isang ahensiya, isang “binhi,” upang maisakatu- 
paran ang lubusang pagdurog sa mga rebelde. (Gen 
3:15) Sa gayon, ang pamamahala ni Jehova, ang ka- 
pahayagan ng kaniyang soberanya, ay magkakaro- 
on ng bagong aspekto o kapahayagan bilang sa- 
got sa naganap na paghihimagsik. Ipinakikita ng 
unti-unting pagsisiwalat sa “mga sagradong lihim 
ng kaharian” (Mat 13:11) na kasangkot sa bagong 
aspektong ito ang pagbuo ng isang katulong na pa- 
mahalaan, isang namamahalang lupon na pangu- 
ngunahan ng isang kinatawang tagapamahala. Ang 
pangako tungkol sa “binhi” ay natupad sa kaharian 
ni Kristo Jesus kaisa ng kaniyang piniling mga ka- 
sama. (Apo 17:14, tingnan ang Jesu-KRISTO [Ang 
Kaniyang Mahalagang Dako sa Layunin ng Diyos].) 


1327 


Mula noong panahong ibigay ang pangako sa Eden, 
ang unti-unting pagsulong ng layunin ng Diyos na 
magluwal ng “binhi” ng Kaharian ay naging isang 
pangunahing tema ng Bibliya at isang susi upang 
maunawaan ang mga pagkilos ni Jehova para sa ka- 
niyang mga lingkod at para sa sangkatauhan sa 
pangkalahatan. 

Ang pag-aatas ng Diyos ng malaking awtoridad 
at kapangyarihan sa kaniyang mga nilalang (Mat 
28:18, Apo 2:26, 27: 3:21) sa ganitong paraan ay ka- 
pansin-pansin yamang ang katapatan ng lahat ng 
nilalang ng Diyos, samakatuwid nga, ang kanilang 
buong-pusong debosyon sa kaniya at ang pagiging 
matapat nila sa kaniyang pagkaulo, ay isang maha- 
lagang bahagi ng usaping ibinangon ng Kalaban 
ng Diyos. (Tingnan ang KATAPATAN [Nasasangkot sa 
pinakamahalagang usapin].) Yamang pinagkakati- 
walaan ng Diyos ang kaniyang mga nilalang ng 
gayong kamangha-manghang awtoridad at kapang- 
yarihan, pinatutunayan nito ang moral na kata- 
tagan ng kaniyang pamamahala, anupat nakada- 
ragdag ito sa pagbabangong-puri ng soberanya ni 
Jehova at inilalantad nito ang kabulaanan ng mga 
paratang ng kaniyang kalaban. 

Nahayag ang pangangailangan ukol sa pa- 
mahalaan ng Diyos. Maliwanag na ipinakikita 
ng mga kalagayang umiral mula noong panahong 
magsimula ang paghihimagsik ng tao hanggang 
noong panahon ng Baha na kailangan ng sangkata- 
uhan ang pagkaulo ng Diyos. Di-nagtagal, nakipag- 
punyagi ang lipunan ng tao sa kawalan ng pagkaka- 
isa, pisikal na pananakit, at pagpaslang. (Gen 4:2-9, 
23, 24) Hindi isiniwalat kung gaano kalaki ang na- 
ging awtoridad ng makasalanang si Adan, sa loob 
ng kaniyang 930 taon ng buhay, bilang patriyarka 
ng kaniyang dumaraming mga inapo. Ngunit pag- 
sapit ng ikapitong salinlahi maliwanag na umi- 
ral ang nakapangingilabot na pagka-di-makadiyos 
(Jud 14, 15), at noong panahon ni Noe (na ipinanga- 
nak mga 120 taon pagkamatay ni Adan), sumama 
nang husto ang mga kalagayan hanggang sa “ang 
lupa ay napuno ng karahasan.” (Gen 6:1-13) Naka- 
ragdag pa sa kalagayang ito ang pagpasok ng mga 
espiritung nilalang sa lipunan ng tao, na salungat sa 
kalooban at layunin ng Diyos.---Gen 6:1-4: Jud 6: 
2Pe 2:4, 5: tingnan ang NEFILIM. 

Bagaman naging sentro ng paghihimagsik ang 
lupa, hindi binitiwan ni Jehova ang kaniyang pamu- 
muno rito. Ang pangglobong Baha ay katibayan na 
nagpatuloy ang kapangyarihan at kakayahan ng 
Diyos na ipatupad ang kaniyang kalooban sa lupa, 
gaya rin sa iba pang bahagi ng sansinukob. Noong 
panahon bago ang Baha, ipinakita rin niya na nais 
niyang patnubayan ang mga pagkilos ng mga indi- 
biduwal na humahanap sa kaniya, gaya nina Abel, 


KAHARIAN NG DIYOS 


Enoc, at Noe. Partikular na inilalarawan ng kaso ni 
Noe ang paggamit ng Diyos ng kaniyang pamama- 
hala sa isang masunuring sakop sa lupa, anupat bi- 
nigyan siya ng mga utos at mga tagubilin, at ipi- 
nagsanggalang at pinagpala ang kaniyang pamilya. 
Nagbigay rin ito ng katibayan na kontrolado ng 
Diyos ang iba pang mga nilalang sa lupa, ang mga 
hayop at mga ibon. (Gen 6:9-7: 16) Nilinaw rin ni Je- 
hova na hindi niya pahihintulutan ang lipunan ng 
tao na hiwalay sa Diyos na pasamain ang lupa nang 
habang panahon, at na hindi niya pinipigilan ang 
kaniyang sarili sa paglalapat ng kaniyang matuwid 
na hatol laban sa masasama sa panahon at sa para- 
ang minarapat niya. Karagdagan pa, ipinakita niya 
ang kaniyang kakayahan bilang Soberano na kon- 
trolin ang iba't ibang elemento sa lupa, pati na ang 
atmospera nito.---Gen 6:3, 5-7: 7:17-8:22. 

Ang lipunan ng tao pagkaraan ng Baha at 
ang mga suliranin nito. Pagkatapos ng Baha, 
maliwanag na isang patriyarkal na kaayusan ang 
umiral sa gitna ng mga tao, anupat nakatulong ito 
sa pagkakaroon ng katatagan at kaayusan. Inutusan 
ang sangkatauhan na ‘punuin ang lupa, na hindi 
lamang nangangahulugan ng pagpaparami kundi 
pati ng unti-unting pagpapalawak ng paninirahan 
ng tao sa buong globo. (Gen 9:1, 7) Dahil sa mga sa- 
lik na ito, malamang na nalimitahan ang mga suli- 
raning panlipunan, anupat sa pangkalahatan ay na- 
panatili ang mga ito sa loob lamang ng pamilya at 
naiwasan ang mga alitang madalas na lumilitaw ka- 
pag ang populasyon ay malaki at nagsisiksikan. Ga- 
yunman, ang di-awtorisadong proyekto sa Babel ay 
salungat sa nabanggit na utos, anupat tinipon nito 
ang mga tao upang huwag silang “mangalat sa 
ibabaw ng buong lupa.” (Gen 11:1-4, tingnan ang 
WIKA.) Gayundin, lumihis si Nimrod mula sa pama- 
mahalang patriyarkal at itinatag niya ang unang 
“kaharian” (sa Heb., mamlakhah). Bilang isang 
Cusita na mula sa linya ng pamilya ni Ham, suma- 
lakay siya sa teritoryong Semita, ang lupain ng 
Asur (Asirya), at nagtayo siya roon ng mga lun- 
sod bilang bahagi ng kaniyang nasasakupan.---Gen 
10:8-12. 

Nang guluhin ng Diyos ang wika ng mga tao, na- 
ngalat sila mula sa Kapatagan ng Sinar, at sa pang- 
kalahatan, ang paraan ng pamamahala na pinasi- 
mulan ni Nimrod ang sinunod sa mga lupaing 
pinandayuhan ng iba't ibang pamilya ng sang- 
katauhan. Noong mga araw ni Abraham (2018- 
1843 B.C.E.), mga kaharian ang nagpupuno mula 
sa Mesopotamia ng Asia hanggang sa Ehipto, kung 
saan ang hari ay tinatawag na “Paraon” sa halip 
na Melekh. Ngunit hindi nagdulot ng katiwasayan 
ang mga paghaharing ito. Di-nagtagal, may mga 
haring nagsama-sama sa mga alyansang militar, 


KAHARIAN NG DIYOS 


anupat nagsagawa ng malawakang mga kampanya 
ng pananalakay, pandarambong, at pagdukot ng 
mga tao. (Gen 14:1-12) Sa ilang lunsod, sinala- 
kay ng mga homoseksuwal ang mga estranghero. 
--Gen 19:4-9. 

Dahil dito, bagaman tiyak na nagsama-sama ang 
mga tao sa mga komunidad para sa katiwasayan 
(ihambing ang Gen 4:14-17), di-nagtagal ay kinaila- 
ngan nilang lagyan ng mga pader ang kanilang mga 
lunsod at patibayin ang mga ito laban sa armadong 
pagsalakay. Ang pinakamaaagang sekular na re- 
kord na natuklasan, na marami sa mga ito ay mula 
sa rehiyon ng Mesopotamia kung saan unang nag- 
puno ang kaharian ni Nimrod, ay puno ng mga ulat 
hinggil sa labanan, kasakiman, intriga, at pagpatay. 
Ipinakikita ng pinakasinaunang di-Biblikal na mga 
rekord ng batas na natuklasan, gaya niyaong sa Li- 
pit-Ishtar, Eshnunna, at Hammurabi, na naging na- 
pakasalimuot ng buhay ng tao, anupat ang mga 
alitan sa lipunan ay nagbunga ng pagnanakaw, 
pandaraya, mga problema sa negosyo, pagtatalu- 
talo hinggil sa mga ari-arian at pagbabayad ng ren- 
ta, mga suliranin hinggil sa mga pautang at interes, 
pagtataksil sa asawa, mga singil at mga pagsala sa 
panggagamot, mga kaso ng pang-aatake at pambu- 
bugbog, at maraming iba pang bagay. Bagaman ti- 
nawag ni Hammurabi ang kaniyang sarili na “ang 
mahusay na hari” at “ang sakdal na hari,” ang kani- 
yang pamamahala at mga batas, gaya niyaong sa 
iba pang sinaunang mga pulitikal na kaharian, ay 
walang kakayahang lumutas sa mga suliranin ng 
makasalanang sangkatauhan. (Ancient Near East- 
ern Texts, inedit ni J. B. Pritchard, 1974, p. 159-180, 
ihambing ang Kaw 28:5.) Sa lahat ng mga kahari- 
ang ito, naging prominente ang relihiyon, ngunit 
hindi ang pagsamba sa tunay na Diyos. Bagaman 
ang mga saserdote ay matalik na nakipagtulungan 
sa mga tagapamahala at nagtamasa ng pabor ng 
hari, hindi nila napasulong ang moralidad ng mga 
tao. Ang mga inskripsiyong cuneiform ng sinau- 
nang relihiyosong mga akda ay salat sa espirituwal 
na pampatibay o moral na patnubay, ipinakikita ng 
mga ito na ang mga diyos na sinasamba nila noon 
ay mga palaaway, mararahas, mahahalay, at hindi 
ginagabayan ng matuwid na mga pamantayan o la- 
yunin. Kailangan ng mga tao ang kaharian ng Diyos 
na Jehova kung nais nilang mabuhay nang mapa- 
yapa at maligaya. 

Pamamahala ng Diyos may Kaugnayan kay 
Abraham at sa Kaniyang mga Inapo. Totoo, 
ang mga indibiduwal na umasa sa Diyos na Jehova 
bilang kanilang Ulo ay nagkaroon din ng personal 
na mga suliranin at mga alitan. Gayunman, natulu- 
ngan silang lutasin o pagtiisan ang mga iyon sa pa- 
raang kaayon ng matuwid na mga pamantayan ng 
Diyos at sa paraang hindi sila mapapasama. Binig- 


1328 


yan sila ng Diyos ng proteksiyon at lakas. (Gen 13:5- 
11; 14:18-24, 19:15-24, 21:9-13, 22-33) Kaya naman 
matapos banggitin na ang “mga hudisyal na pasiya 
[ni Jehova] ay nasa buong lupa,” sinabi ng salmista 
tungkol kina Abraham, Isaac, at Jacob: “Kakaunti 
pa ang kanilang bilang, oo, kaunting-kaunti pa, at 
mga naninirahang dayuhan [sa Canaan]. At guma- 
gala-gala sila sa bansa at bansa, mula sa isang ka- 
harian hanggang sa ibang bayan. Hindi niya [ni Je- 
hova] pinahintulutang dayain sila ng sinumang tao, 
kundi dahil sa kanila ay sumaway siya ng mga hari, 
na sinasabi: “Huwag ninyong galawin ang aking 
mga pinahiran, at ang aking mga propeta ay huwag 
ninyong gawan ng masama.” (Aw 105:7-15: iham- 
bing ang Gen 12:10-20, 20:1-18, 31:22-24, 36-55.) 
Ito rin ay patotoo na umiiral pa ang soberanya ng 
Diyos sa buong lupa, anupat ipinatutupad niya ito 
kaayon ng pagsulong ng kaniyang layunin. 

Ang tapat na mga patriyarka ay hindi sumapi sa 
alinman sa mga estadong-lunsod o mga kaharian 
ng Canaan o ng iba pang mga lupain. Sa halip na 
maghangad ng katiwasayan sa isang lunsod na nasa 
ilalim ng pulitikal na pamamahala ng isang taong 
hari, namuhay sila sa mga tolda bilang mga dayu- 
han, “mga taga-ibang bayan at mga pansamanta- 
lang naninirahan sa lupain,” anupat sa pananampa- 
lataya ay 'hinihintay ang lunsod na may tunay 
na mga pundasyon, na ang tagapagtayo at may- 
gawa ng lunsod na ito ay ang Diyos.” Tinanggap nila 
ang Diyos bilang kanilang Tagapamahala, hinintay 
ang kaniyang darating na makalangit na kaayusan, 
o ahensiya, para sa pamamahala ng lupa, na mati- 
bay na nakatatag sa kaniyang awtoridad at kaloo- 
ban bilang Soberano, bagaman ang katuparan ng 
pag-asang ito ay “sa malayo” pa. (Heb 11:8-10, 13- 
16) Kaya naman nang maglaon ay nasabi ni Jesus, 
na noo'y pinahiran na ng Diyos upang maging hari: 
“Si Abraham . . . ay nagsaya nang labis sa pag- 
asang makita ang aking araw, at nakita niya iyon at 
nagsaya.”--Ju 8:56. 

Ipinagpatuloy ni Jehova ang pagsasakatuparan sa 
pangakong ito may kinalaman sa “binhi” (Gen 3:15) 
ng Kaharian sa pamamagitan ng pakikipagtipan kay 
Abraham. (Gen 12:1-3, 22:15-18) Kaugnay nito, ini- 
hula niya na “mga hari ang lalabas” mula kay Abra- 
ham (Abram) at sa asawa nito. (Gen 17:1-6, 15, 16) 
Bagaman ang mga inapo ng apo ni Abraham na si 
Esau ay bumuo ng mga pamunuan ng shik at mga 
kaharian, sa isa pang apo ni Abraham, kay Jacob, 
inulit ang makahulang pangako ng Diyos tungkol sa 
mga inapo na magiging hari.--Gen 35:11, 12, 36: 
9, 15-43. 

Kung paano nabuo ang bansang Israel. Pag- 
karaan ng ilang siglo, sa takdang panahon (Gen 
15:13-16), kumilos ang Diyos na Jehova alang-alang 


1329 


sa mga inapo ni Jacob, na noon ay milyun-milyon 
na (tingnan ang PAG-ALIS [Ang Bilang ng mga Kasa- 
ma sa Pag-alis]), anupat ipinagsanggalang sila no- 
ong panahong tangkaing lipulin ng pamahalaang 
Ehipsiyo ang kanilang lahi (Exo 1:15-22) at sa wa- 
kas ay pinalaya sila mula sa malupit na pagkaalipin 
sa rehimen ng Ehipto. (Exo 2:23-25) Ang utos ng 
Diyos kay Paraon, na inihatid sa pamamagitan ng 
mga kinatawang sina Moises at Aaron, ay hinamak 
ng Ehipsiyong tagapamahalang iyon at itinuring na 
nanggaling sa isa na walang awtoridad sa mga 
Ehipsiyo. Dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ni Para- 
on na kilalanin ang soberanya ni Jehova, itinanghal 
ng Diyos ang kaniyang kapangyarihan sa pamama- 
gitan ng mga salot. (Exo 7 hanggang 12) Sa gayon 
ay pinatunayan ng Diyos na nakahihigit ang kani- 
yang kontrol sa mga elemento at mga nilalang sa 
lupa kaysa sa kaninumang hari sa daigdig. (Exo 
9:13-16) Sumapit sa kasukdulan ang pagpapamalas 
niya ng kaniyang kapangyarihan bilang Soberano 
nang puksain niya ang mga hukbo ni Paraon sa pa- 
raang hinding-hindi matutularan ng sinuman sa 
mapaghambog na mga mandirigmang hari ng mga 
bansa. (Exo 14:26-31) Kaya naman umawit si Moi- 
ses at ang mga Israelita: “Si Jehova ay mamamaha- 
la bilang hari hanggang sa panahong walang takda, 
magpakailan-kailanman. ”--Exo 15:1-19. 

Pagkatapos nito, nagbigay si Jehova ng karagda- 
gang patotoo ng kaniyang kontrol sa lupa, sa maha- 
halagang bukal ng tubig nito, at sa mga ibon dito, at 
ipinakita niya ang kaniyang kakayahan na bantayan 
at tustusan ang kaniyang bansa maging sa tigang at 
di-kaayaayang kapaligiran. (Exo 15:22-17:15) Mata- 
pos gawin ang lahat ng ito, kinausap niya ang pina- 
layang bayan, anupat sinabi sa kanila na kung ma- 
giging masunurin sila sa kaniyang awtoridad at 
tipan, maaari silang maging kaniyang pantanging 
pag-aari mula sa lahat ng iba pang bayan, “sapagkat 
ang buong lupa ay akin.” Maaari silang maging 
'isang kaharian ng mga saserdote at isang banal 
na bansa. (Exo 19:3-6) Nang ipahayag nila na si- 
la'y magiging masunuring mga sakop ng kaniyang 
soberanya, kumilos si Jehova bilang Makaharing 
Mambabatas sa pamamagitan ng pagbibigay sa ka- 
nila ng mga batas na nasa isang malaking kalipunan 
ng mga kautusan, kasabay ng dinamiko at kasin- 
dak-sindak na pagpapamalas ng kaniyang kapang- 
yarihan at kaluwalhatian. (Exo 19:7-24: 18) Isang ta- 
bernakulo o tolda ng kapisanan, at partikular na ang 
kaban ng tipan, ang magpapahiwatig ng presensiya 
ng di-nakikita at makalangit na Ulo ng Estado. (Exo 
25:8, 21, 22: 33:7-11: ihambing ang Apo 21:3.) Ba- 
gaman si Moises at ang iba pang mga lalaking ina- 
tasan ang humahatol sa karamihan ng mga kaso, 
kaayon ng kautusan ng Diyos, kung minsan ay per- 


KAHARIAN NG DIYOS 


sonal na namamagitan si Jehova upang magpaha- 
yag ng mga hatol at magparusa sa mga manlala- 
bag-batas. (Exo 18:13-16, 24-26, 32:25-35) Kumilos 
naman ang ordenadong mga saserdote upang ma- 
panatili ang mabuting ugnayan sa pagitan ng ban- 
sa at ng makalangit na Tagapamahala nito, anupat 
tinutulungan ang taong-bayan sa kanilang pagsisi- 
kap na sumunod sa matataas na pamantayan ng ti- 
pang Kautusan. (Tingnan ang SASERDOTE.) Kaya na- 
man ang pamahalaan ng Israel ay isang tunay na 
teokrasya.---Deu 33:2, 5. 

Bilang Diyos at Maylalang na may lehitimong ka- 
rapatan sa buong lupa, at bilang “Hukom ng buong 
lupa” rin (Gen 18:25), iniatas ni Jehova ang lupain 
ng Canaan sa binhi ni Abraham. (Gen 12:5-7, 15:17- 
21) Bilang Punong Tagapagpaganap, inutusan niya 
ang mga Israelita na puwersahang kunin ang teri- 
toryong hawak ng hinatulang mga Canaanita, at ila- 
pat din sa mga iyon ang hatol na kamatayan.---Deu 
9:1-5, tingnan ang CANAAN, CANAANITA Blg. 2 (Pana- 
nakop ng Israel sa Canaan). 

Ang kapanahunan ng mga Hukom. Sa loob 
ng tatlo at kalahating siglo matapos sakupin ng Is- 
rael ang maraming kaharian ng Canaan, ang Diyos 
na Jehova lamang ang hari ng bansang iyon. Sa 
iba't ibang kapanahunan, mga Hukom, na pinili ng 
Diyos, ang nanguna sa bansang Israel o sa ilang ba- 
hagi nito sa pakikipagbaka at sa panahon ng kapa- 
yapaan. Nang matalo ni Hukom Gideon ang Midian, 
hiniling ng marami na siya ang maging tagapama- 
hala ng bansa, ngunit tumanggi siya, yamang kini- 
kilala niya na si Jehova ang tunay na tagapamahala. 
(Huk 8:22, 23) Ang kaniyang ambisyosong anak na 
si Abimelec ay panandaliang naghari sa isang ma- 
liit na bahagi ng bansa, ngunit humantong iyon sa 
sarili nitong kapahamakan.---Huk 9:1, 6, 22, 53-56. 

Ganito ang ulat tungkol sa kapanahunang iyon ng 
mga Hukom: “Noong mga araw na iyon ay walang 
hari sa Israel. Kung tungkol sa bawat isa, kung ano 
ang tama sa kaniyang sariling paningin ay siyang 
kinagawian niyang gawin.” (Huk 17:6, 21:25) Hindi 
nito ipinahihiwatig na walang anumang hudisyal na 
kontrol noon. Bawat lunsod ay may mga hukom, na 
matatandang lalaki, upang mag-asikaso sa mga ta- 
nong at mga suliranin hinggil sa batas at maglapat 
ng katarungan. (Deu 16:18-20, tingnan ang HUKU- 
MAN.) Ang Levitikong pagkasaserdote ay nagsilbing 
isang nakatataas na puwersang pumapatnubay at 
nagtuturo sa bayan tungkol sa kautusan ng Diyos, 
yamang taglay ng mataas na saserdote ang Urim at 
Tumim na ginagamit sa pagsangguni sa Diyos hing- 
gil sa mahihirap na suliranin. (Tingnan ang MATAAS 
NA SASERDOTE, SASERDOTE, URIM AT TUMIM.) Kaya na- 
man kung sinasamantala ng isa ang mga paglala- 
ang ito, anupat nagtatamo siya ng kaalaman sa 


KAHARIAN NG DIYOS 


kautusan ng Diyos at ikinakapit niya ito, mayroon 
siyang mahusay na giya para sa kaniyang budhi. Sa 
ganitong kalagayan, ang paggawa niya ng “kung 
ano ang tama sa kaniyang sariling paningin” ay hin- 
di magbubunga ng masama. Hinayaan ni Jeho- 
va ang taong-bayan na magpakita ng masunurin 
o masuwaying saloobin at landasin. Noon, walang 
taong monarka sa bansa ang nangangasiwa sa ga- 
wain ng mga hukom ng lunsod o nag-uutos sa mga 
mamamayan na makibahagi sa partikular na mga 
proyekto o nagtitipon sa kanila upang ipagtanggol 
ang bansa. (Ihambing ang Huk 5:1-18.) Samakatu- 
wid, ang masasamang kalagayan na bumangon ay 
dahil ayaw magbigay-pansin ng karamihan sa sali- 
ta at kautusan ng kanilang makalangit na Hari at 
ayaw nilang samantalahin ang kaniyang mga pag- 
lalaan.---Huk 2:11-23. 

Paghiling ng Isang Taong Hari. Halos 400 taon 
mula noong panahon ng Pag-alis at mahigit 
800 taon mula noong makipagtipan ang Diyos kay 
Abraham, humiling ang mga Israelita ng isang ta- 
ong hari na mangunguna sa kanila, kung paanong 
may mga taong monarka ang ibang mga bansa. 
Ang kanilang kahilingan ay isang pagtatakwil sa 
paghahari ni Jehova sa kanila. (1Sa 8:4-8) Totoo, 
wasto namang asahan ng bayan na magtatatag ang 
Diyos ng isang kaharian kasuwato ng kaniyang pa- 
ngako kay Abraham at kay Jacob, gaya ng nabang- 
git na. Mayroon pa silang higit na saligan para sa ga- 
yong pag-asa batay sa hula ni Jacob may kinalaman 
kay Juda bago namatay si Jacob (Gen 49:8-10), sa 
mga salita ni Jehova sa Israel pagkatapos ng Pag-alis 
(Exo 19:3-6), sa mga kundisyon ng tipang Kautusan 
(Deu 17:14, 15), at maging sa bahagi ng mensahe na 
pinangyari ng Diyos na salitain ng propetang si Ba- 
laam (Bil 24:2-7, 17). Sinambit ng tapat na ina ni Sa- 
muel na si Hana ang pag-asang ito sa kaniyang 
panalangin. (1Sa 2:7-10) Gayunpaman, hindi pa lu- 
busang isinisiwalat ni Jehova noon ang kaniyang 
“sagradong lihim” may kinalaman sa Kaharian at 
hindi pa niya sinasabi kung kailan ang kaniyang tak- 
dang panahon para sa pagtatatag nito ni kung ano 
ang magiging kaayusan at kabuuan ng pamahala- 
ang iyon---kung iyon ba ay makalupa o makalangit. 
Samakatuwid, naging pangahas ang bayan nang 
humingi sila ng isang taong hari. 

Maliwanag na ang bantang pagsalakay ng mga 
Filisteo at mga Ammonita ay nakaragdag sa pagna- 
nais ng mga Israelita na magkaroon ng isang naki- 
kitang haring punong kumandante. Sa gayon ay 
nagpakita sila ng kawalan ng pananampalataya sa 
kakayahan ng Diyos na magsanggalang, pumatnu- 
bay, at maglaan para sa kanila, bilang isang bansa 
o bilang mga indibiduwal. (1Sa 8:4-8) Bagaman mali 
ang motibo ng bayan, ipinagkaloob ng Diyos na Je- 
hova ang kanilang kahilingan hindi lamang alang- 


1330 


alang sa kapakanan nila, kundi upang matupad ang 
kaniya mismong mabuting layunin sa pasulong na 
pagsisiwalat ng “sagradong lihim” hinggil sa kani- 
yang panghinaharap na Kaharian sa pamamagitan 
ng “binhi.” Gayunman, ang paghahari ng tao ay 
magdudulot ng mga suliranin at gastusin sa Israel, 
at ipinabatid ni Jehova sa bayan ang mga bagay na 
ito.— 1Sa 8:9-22. 

Mula noon, ang mga haring inatasan ni Jehova ay 
dapat maglingkod bilang makalupang mga kinata- 
wan ng Diyos, ngunit hindi ito nakababawas kahit 
kaunti sa soberanya ni Jehova mismo sa bansa. Sa 
katunayan, ang trono ay kay Jehova, at naupo sila 
roon bilang mga kinatawang hari. (1Cr 29:23) Iniu- 
tos ni Jehova ang pagpapahid sa unang hari, si Saul 
(1Sa 9:15-17), kasabay nito ay inilantad niya ang ka- 
walan ng pananampalataya na ipinakita ng bansa. 
--1Sa 10:17-25. 

Upang makapagdulot ng mga pakinabang ang 
pagkahari, dapat na igalang kapuwa ng hari at ng 
bansa ang awtoridad ng Diyos. Kung aasa sila sa iba 
ukol sa patnubay at proteksiyon, sila at ang kanilang 
hari ay malilipol. (Deu 28:36, 1Sa 12:13-15, 20-25) 
Dapat iwasan ng hari ang pagtitiwala sa militar na 
lakas, ang pagpaparami ng asawa para sa kaniyang 
sarili, at ang mapanaigan siya ng pagnanasa sa ka- 
yamanan. Dapat niyang gampanan ang kaniyang 
pagkahari kasuwato lamang ng balangkas ng tipang 
Kautusan. Inuutusan siya ng Diyos na sumulat ng 
sarili niyang kopya ng Kautusang iyon at basahin 
iyon araw-araw, upang maingatan niya ang was- 
tong pagkatakot sa Soberanong Awtoridad, manati- 
li siyang mapagpakumbaba, at makapanghawakan 
siya sa isang matuwid na landasin. (Deu 17:16- 
20) Hangga't ginagawa niya ito, anupat iniibig ang 
Diyos nang buong puso at ang kaniyang kapuwa 
gaya ng kaniyang sarili, ang pamamahala niya ay 
magdudulot ng mga pagpapala, at walang baba- 
ngong makatuwirang dahilan upang magreklamo 
dahil sa paniniil o kahirapan. Ngunit, gaya sa taong- 
bayan, gayundin ang ginawa ni Jehova sa kanilang 
mga hari, anupat pinahintulutan niyang ipakita ng 
mga ito kung ano ang nilalaman ng kanilang puso, 
kung handa silang kilalanin ang mismong awtori- 
dad at kalooban ng Diyos o hindi. 

Ang Ulirang Pamamahala ni David. Dahil 
winalang-galang ng Benjamitang si Saul ang naka- 
tataas na awtoridad at mga kaayusan ng “Kamaha- 
lan ng Israel,” inani niya ang di-pagsang-ayon ng 
Diyos at inalis ang trono sa linya ng kaniyang pa- 
milya. (1Sa 13:10-14, 15:17-29: 1Cr 10:13, 14) Nang 
mamahala ang kahalili ni Saul, si David na mula sa 
Juda, nagkaroon ng higit na katuparan ang hulang 
binigkas ni Jacob bago ito mamatay. (Gen 49:8-10) 
Bagaman nakagawa si David ng mga pagkakamali 


1331 


dahil sa kahinaan niya bilang tao, naging uliran ang 
kaniyang pamamahala dahil sa taos-pusong debo- 
syon niya sa Diyos na Jehova at sa mapagpakumba- 
bang pagpapasakop niya sa awtoridad ng Diyos. (Aw 
51:1-4, 1Sa 24:10-14: ihambing ang 1Ha 11:4, 15: 
11, 14.) Noong panahong tinatanggap ang mga abu- 
loy para sa pagtatayo ng templo, nanalangin si Da- 
vid sa Diyos sa harap ng nagkakatipong bayan, na 
sinasabi: “Sa iyo, O Jehova, ang kadakilaan at ang 
kalakasan at ang kagandahan at ang kagalingan at 
ang dangal: sapagkat ang lahat ng bagay sa langit 
at sa lupa ay sa iyo. Sa iyo ang kaharian, O Jehova, 
ang Isa rin na nagtataas ng iyong sarili bilang ulo 
ng lahat. Ang kayamanan at ang kaluwalhatian ay 
dahil sa iyo, at ikaw ay nagpupuno sa lahat ng ba- 
gay, at sa iyong kamay ay may kapangyarihan at 
kalakasan, at nasa iyong kamay ang kakayahang 
magpadakila at magbigay ng lakas sa lahat. At nga- 
yon, O aming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo at 
pinupuri namin ang iyong magandang pangalan.” 
(1Cr 29:10-13) Ipinakikita rin ng huling payo niya 
sa kaniyang anak na si Solomon ang mahusay na 
pangmalas ni David hinggil sa kaugnayan ng maka- 
lupang paghahari at ng Diyos na Pinagmulan nito. 
— 1Ha 2:1-4. 

Noong panahong ang kaban ng tipan, na iniuug- 
nay sa presensiya ni Jehova, ay dalhin sa kabisera, 
ang Jerusalem, umawit si David: “Magsaya ang la- 
ngit, at magalak ang lupa, at sabihin nila sa gitna ng 
mga bansa, 'Si Jehova ay naging hari!” (1Cr 16:1, 
7, 23-31) Ipinakikita nito na bagaman ang pamama- 
hala ni Jehova ay mula pa noong pasimula ng pag- 
lalang, maaari siyang gumawa ng espesipikong mga 
kapahayagan ng kaniyang pamamahala o magtatag 
ng partikular na mga ahensiya upang kumatawan 
sa kaniya anupat masasabing siya ay “naging hari” 
sa isang partikular na panahon o pangyayari. 

Ang tipan ukol sa isang kaharian. Nakipag- 
tipan si Jehova kay David ukol sa isang kaharian na 
itatatag nang walang hanggan sa linya ng pamilya 
nito, na sinasabi: “Ibabangon ko nga ang iyong bin- 
hi na kasunod mo, ... at itatatag ko nga nang ma- 
tibay ang kaniyang kaharian. . . . At ang iyong 
sambahayan at ang iyong kaharian ay tiyak na ma- 
giging matatag hanggang sa panahong walang tak- 
da sa harap mo, ang iyo mismong trono ay magi- 
ging isa na itinatag nang matibay hanggang sa 
panahong walang takda.” (2Sa 7:12-16, 1Cr 17:11- 
14) Ang pakikipagtipang ito na nagkabisa sa Davidi- 
kong dinastiya ay higit pang katibayan ng katu- 
paran ng pangakong ibinigay ng Diyos sa Eden 
hinggil sa kaniyang Kaharian sa pamamagitan ng 
inihulang “binhi” (Gen 3:15) at naglaan ito ng ka- 
ragdagang pagkakakilanlan ng ‘binhing’ iyon kapag 
dumating na ito. (Ihambing ang Isa 9:6, 7; 1Pe 1:11.) 


KAHARIAN NG DIYOS 


Ang mga haring inatasan ng Diyos ay pinahiran 
para sa kanilang katungkulan, kaya naman kuma- 
kapit sa kanila ang terminong “mesiyas,” nanganga- 
hulugang “pinahiran.” (1Sa 16:1, Aw 132:13, 17) 
Kung gayon, maliwanag na ang makalupang kaha- 
rian na itinatag ni Jehova sa Israel ay nagsilbing 
isang tipo o maliit na paglalarawan ng dumarating 
na Kaharian sa pamamagitan ng Mesiyas, si Jesu- 
Kristo, na “anak ni David.”--Mat 1:1. 

Paghina at Pagbagsak ng mga Kaharian ng 
Israel. Dahil sa hindi panghahawakan sa matu- 
wid na mga daan ni Jehova, ang mga kalagayan sa 
pagtatapos ng tatlong paghahari at noong pasimula 
ng ikaapat ay naging sanhi ng matinding di-pagka- 
kontento ng taong-bayan na humantong sa paghi- 
himagsik at sa pagkakahati ng bansa (997 B.C.E.). 
Nagkaroon ng hilagang kaharian at timugang ka- 
harian. Gayunpaman, ang tipan ni Jehova kay Da- 
vid ay nanatiling may bisa sa mga hari ng timu- 
gang kaharian ng Juda. Sa paglipas ng mga siglo, 
bibihira sa mga hari ng Juda ang naging tapat, at 
sa hilagang kaharian ng Israel ay wala ni isa. Ang 
kasaysayan ng hilagang kaharian ay batbat ng ido- 
latriya, intriga, at pagpaslang, anupat kadalasa'y 
mabilis na nahahalinhan ang mga hari. Nagdusa 
ang bayan dahil sa kawalang-katarungan at pani- 
niil. Mga 250 taon mula noong umiral ito, pinahin- 
tulutan ni Jehova ang hari ng Asirya na wasakin 
ang hilagang kaharian (740 B.C.E.) dahil sa landa- 
sin nito ng paghihimagsik laban sa Diyos.---Os 4: 
1, 2; Am 2:6-8. 

Bagaman naging mas matatag ang kaharian ng 
Juda dahil sa Davidikong dinastiya, nang maglaon 
ay nahigitan nito ang katiwalian sa moral ng hila- 
gang kaharian, sa kabila ng mga pagsisikap ng 
may-takot sa Diyos na mga hari, gaya nina Hezekias 
at Josias, na pigilan ang pagbulusok nito tungo sa 
idolatriya at pagtatakwil sa salita at awtoridad ni Je- 
hova. (Isa 1:1-4, Eze 23:1-4, 11) Ang kawalang-kata- 
rungan sa lipunan, paniniil, kasakiman, pandaraya, 
panunuhol, seksuwal na imoralidad, krimen, at pag- 
bububo ng dugo, pati ang pagpapaimbabaw ng reli- 
hiyon na naging dahilan upang ang templo ng Diyos 
ay maging isang “yungib ng mga magnanakaw” 
--lahat ng ito ay tinuligsa ng mga propeta ni Jeho- 
va sa mga babalang mensahe na inihatid nila sa 
mga tagapamahala at sa taong-bayan. (Isa 1:15-17, 
21-23: 3:14, 15; Jer 5:1, 2, 7, 8, 26-28, 31; 6:6, 7: 7:8- 
11) Sa kabila ng suporta ng apostatang mga saser- 
dote at ng pulitikal na pakikipag-alyansa sa ibang 
mga bansa, hindi maiiwasan ang dumarating na 
pagbagsak ng di-tapat na kahariang iyon. (Jer 6:13- 
15; 37:7-10) Noong 607 B.C.E., winasak ng mga Ba- 
bilonyo ang kabiserang lunsod, ang Jerusalem, at 
itiniwangwang ang Juda.---2Ha 25:1-26. 


KAHARIAN NG DIYOS 


Hindi nasira ang posisyon ni Jehova bilang 
Hari. Ang pagkawasak ng mga kaharian ng Isra- 
el at ng Juda ay hindi nakasira sa kalidad ng mis- 
mong pamamahala ng Diyos na Jehova. Sa anu- 
mang paraan ay hindi ito nagpapahiwatig na siya 
ay mahina. Sa buong kasaysayan ng bansang Isra- 
el, malinaw na ipinakita ni Jehova na interesado 
siya sa kusang-loob na paglilingkod at pagsunod. 
(Deu 10:12-21, 30:6, 15-20, Isa 1:18-20, Eze 18:25- 
32) Siya ay nagturo, sumaway, dumisiplina, nag- 
babala, at nagparusa. Ngunit hindi niya ginamit 
ang kaniyang kapangyarihan upang pilitin ang hari 
o ang bayan na sumunod sa isang matuwid na lan- 
dasin. Ang masasamang kalagayang bumangon, 
ang pagdurusang dinanas nila, ang kasakunaang 
sumapit sa kanila, ay pawang kagagawan nila, dahil 
pinatigas nila ang kanilang mga puso at pilit na tu- 
mahak sa landasin ng pagsasarili, isang landasing 
hangal at nakapipinsala sa kanila.--Pan 1:8, 9; Ne 
9:26-31, 34-37: Isa 1:2-7, Jer 8:5-9, Os 7:10, 11. 

Ipinakita ni Jehova ang kaniyang kapangyarihan 
bilang Soberano sa pamamagitan ng pagpigil sa 
agresibo at ganid na mga kapangyarihan ng Asirya 
at Babilonya hanggang noong dumating ang kani- 
yang takdang panahon, anupat minaniobra pa nga 
niya sila upang tuparin nila ang kaniyang mga hula. 
(Eze 21:18-23, Isa 10:5-7) Nang tuluyang alisin ni 
Jehova ang kaniyang proteksiyon sa bansa, iyon ay 
kapahayagan ng kaniyang matuwid na paghatol bi- 
lang Soberanong Tagapamahala. (Jer 35:17) Ang 
pagkatiwangwang ng Israel at Juda ay hindi ikina- 
gulat ng masunuring mga lingkod ng Diyos dahil 
patiuna silang nabigyang-babala ng kaniyang mga 
hula. Bilang resulta ng pagbababa sa palalong mga 
tagapamahala, naitanyag ang “marilag na kadakila- 
an” ni Jehova. (Isa 2:1, 10-17) Ngunit higit sa lahat 
ng ito, ipinamalas niya ang kaniyang kakayahang 
ipagsanggalang at ingatan ang mga indibiduwal na 
umaasa sa kaniya bilang kanilang Hari, kahit noong 
napalilibutan sila ng taggutom, sakit, at lansakang 
pagpatay, at maging noong pinag-uusig sila ng mga 
napopoot sa katuwiran.---Jer 34:17-21: 20:10, 11; 35: 
18, 19: 36:26, 37:18-21: 38:7-13, 39: 11-405. 

Ang huling hari ng Israel ay binabalaan na mala- 
pit nang alisin ang kaniyang korona, na lumalara- 
wan sa pinahirang pagkahari bilang maharlikang 
kinatawan ni Jehova. Maglalaho ang pinahirang Da- 
vidikong pagkaharing iyon “hanggang sa dumating 
siya na may legal na karapatan, at ibibigay ko [ni Je- 
hova] iyon sa kaniya.” (Eze 21:25-27) Sa gayon, ang 
makalarawang kaharian, na naging mga guho noon, 
ay hindi na gumana, at muling itinuon ang pansin 
sa hinaharap, sa pagdating ng “binhi,” ang Mesiyas. 

Winasak ng pulitikal na mga bansa, gaya ng Asir- 
ya at Babilonya, ang apostatang mga kaharian ng 


1332 


Israel at ng Juda. Bagaman inilalarawan ng Diyos 
ang kaniyang sarili bilang nagbabangon' o “'nagda- 
dala’ sa kanila laban sa mga hinatulang kahariang 
iyon (Deu 28:49, Jer 5:15, 25:8, 9, Eze 7:24, Am 
6:14), maliwanag na ito ay sa diwang katulad ng 
"pagpapatigas' ng Diyos sa puso ni Paraon. (Tingnan 
ang PATIUNANG KAALAMAN, PATIUNANG PAGTATALAGA 
[May kinalaman sa mga indibiduwal].) Samakatuwid 
nga, dinala ng Diyos ang sumasalakay na mga 
hukbong ito sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa 
kanila na isagawa ang pagnanasang nasa puso na 
nila (Isa 10:7: Pan 2:16, Mik 4:11), anupat inaalis ang 
kaniyang nagsasanggalang na ‘kamay’ mula sa mga 
tudlaan ng kanilang ambisyosong kasakiman. (Deu 
31:17, 18, ihambing ang Ezr 8:31 sa Ezr 5:12, Ne 
9:28-31: Jer 34:2.) Sa gayon, ang mga apostatang Is- 
raelita, na nagmatigas at tumangging magpasakop 
sa kautusan at kalooban ni Jehova, ay binigyan ng 
‘paglaya ukol sa tabak, salot, at taggutom.” (Jer 
34:17) Ngunit hindi ito naging dahilan upang sang- 
ayunan ng Diyos ang sumasalakay na mga bansang 
pagano, ni nagkaroon man sila ng malilinis na ka- 
may’ sa harapan niya dahil sa kanilang malupit na 
pagwasak sa hilaga at timugang mga kaharian, sa 
kabiserang lunsod ng Jerusalem, at sa sagradong 
templo nito. Dahil dito, marapat lamang na tuligsa- 
in sila ni Jehova, ang Hukom ng buong lupa, dahil sa 
kanilang “pandarahas sa kaniyang mana’ at hatu- 
lang dumanas ng pagkatiwangwang na gaya ng idi- 
nulot nila sa kaniyang katipang bayan.--Isa 10:12- 
14: 13:1, 17-22, 14:4-6, 12-14, 26, 27: 47:5-11, Jer 
50:11, 14, 17-19, 23-29. 

Mga Pangitain Hinggil sa Kaharian ng Diyos 
Noong mga Araw ni Daniel. Sa kabuuan nito, 
lubusang idiniriin ng hula ni Daniel ang tema hing- 
gil sa Pansansinukob na Soberanya ng Diyos, anupat 
higit nitong nililinaw ang layunin ni Jehova. Ha- 
bang naninirahan si Daniel bilang tapon sa kabisera 
ng kapangyarihang pandaigdig na nagpabagsak sa 
Juda, ginamit siya ng Diyos upang isiwalat ang 
kahulugan ng isang pangitain na nakita ng mo- 
narkang Babilonyo, isang pangitain na humula sa 
pagkakasunud-sunod ng mga kapangyarihang pan- 
daigdig at sa pagkawasak ng mga ito sa dakong huli 
sa pamamagitan ng walang-hanggang Kaharian na 
si Jehova mismo ang magtatatag. Tiyak na labis 
na nagtaka ang maharlikang korte ni Nabucodono- 
sor, na siya mismong lumupig sa Jerusalem, nang 
mapakilos siya na magpatirapa bilang pagbibigay- 
galang kay Daniel na tapon at kilalanin ang Diyos ni 
Daniel bilang isang “Panginoon ng mga hari.” (Dan 
2:36-47) Muli, sa pamamagitan ng pangitaing napa- 
naginipan ni Nabucodonosor tungkol sa 'ibinuwal 
na punungkahoy, mariing ipinaalam ni Jehova na 
“ang Kataas-taasan ay Tagapamahala sa kaharian 
ng mga tao at na sa isa na ibig niya ay ibinibigay 


1333 


niya iyon at inilalagay niya sa ibabaw niyaon ma- 
ging ang pinakamababa sa mga tao.” (Dan 4; ting- 
nan ang pagtalakay sa pangitaing ito sa ilalim ng 
TAKDANG PANAHON NG MGA BANSA, MGA.) Nang magka- 
roon ng katuparan sa kaniya ang panaginip, ang ta- 
gapamahala ng imperyo na si Nabucodonosor ay 
minsan pang napilitang kilalanin ang Diyos ni Da- 
niel bilang “Hari ng langit,” ang Isa na ‘gumagawa 
ng ayon sa kaniyang sariling kalooban sa gitna ng 
hukbo ng langit at ng mga tumatahan sa lupa. At 
walang sinumang umiiral ang makapipigil sa kani- 
yang kamay o makapagsasabi sa kaniya, “Ano ang 
ginagawa mo?” '—Dan 4:34-37. 

Sa pagtatapos ng pandaigdig na pangingibabaw 
ng Babilonya, nakakita si Daniel ng makahulang 
mga pangitain tungkol sa sunud-sunod na mga im- 
peryo, na tulad-hayop ang mga katangian, nakita 
rin niya ang maringal at makalangit na Hukuman 
ni Jehova habang kasalukuyan itong may sesyon, 
anupat hinatulan nito ang mga kapangyarihang 
pandaigdig bilang di-karapat-dapat mamahala, at 
nakita niya ang iisang gaya ng anak ng tao na 
binigyan ng pamamahala at dangal at kaharian, 
upang ang lahat ng mga bayan, mga liping pam- 
bansa at mga wika ay maglingkod sa kaniya’ sa ka- 
niyang “pamamahalang namamalagi nang walang 
takda na hindi lilipas.” Nasaksihan din niya ang pa- 
kikipagdigma ng huling kapangyarihang pandaig- 
dig laban sa “mga banal,” na magiging dahilan 
upang lipulin ito, at ang pagbibigay ng 'kaharian at 
pamamahala at karingalan ng mga kaharian sa si- 
long ng buong langit sa bayan na siyang mga 
banal ng Kadaki-dakilaan, ang Diyos na Jehova. 
(Dan 7, 8) Dahil dito, naging maliwanag na ang ipi- 
nangakong “binhi” ay tumutukoy sa isang lupong 
pampamahalaan na may isang ulong hari, ang 
“anak ng tao,” at mga kasamang tagapamahala, 
ang “mga banal ng Kadaki-dakilaan.” 

Pamamahala ng Diyos may Kaugnayan sa 
Babilonya at Medo-Persia. Ang di-mababaling 
utos ng Diyos laban sa makapangyarihang Babilo- 
nya ay isinagawa nang biglaan at sa paraang di- 
inaasahan, ang kaniyang mga araw ay binilang at 
winakasan. (Dan 5:17-30) Noon namang panahon 
ng pamamahala ng Medo-Persia, nagbigay si Jeho- 
va ng higit pang pagsisiwalat may kinalaman sa 
Mesiyanikong Kaharian, anupat inihula ang pana- 
hon ng paglitaw ng Mesiyas at ang “pagkitil” dito, ga- 
yundin ang ikalawang pagkawasak ng lunsod ng Je- 
rusalem at ng dakong banal nito. (Dan 9:1, 24-27, 
tingnan ang PITUMPUNG SANLINGGO.) At gaya ng gi- 
nawa niya noong panahon ng pamamahala ng Babi- 
lonya, muling ipinakita ng Diyos na Jehova ang 
kakayahan niyang ipagsanggalang ang mga kumi- 
kilala sa kaniyang soberanya sa harap ng pagkagalit 


KAHARIAN NG DIYOS 


ng mga opisyal at ng banta ng kamatayan, anupat 
itinanghal ang kaniyang kapangyarihang kontrolin 
ang makalupang mga elemento at ang mababangis 
na hayop. (Dan 3:13-29, 6:12-27) Sa takdang pana- 
hon, pinangyari niyang mabuksan ang mga pintu- 
ang-daan ng Babilonya, anupat ang kaniyang kati- 
pang bayan ay malaya nang bumalik sa kanilang 
sariling lupain at muling itayo roon ang bahay ni Je- 
hova. (2Cr 36:20-23) Dahil sa ginawa niyang pag- 
papalaya sa kaniyang bayan, maaaring ipatalastas 
noon sa Sion, “Ang iyong Diyos ay naging hari!" (Isa 
52:7-11) Nang maglaon, nabigo ang mga sabuwatan 
laban sa kaniyang bayan at napagtagumpayan ang 
paninira ng nakabababang mga opisyal at ang na- 
kapipinsalang mga batas ng pamahalaan, yamang 
pinakilos ni Jehova ang iba't ibang haring Persiano 
upang tumulong na maisakatuparan ang kaniyang 
kalooban bilang Soberano.--Ezr 4-7: Ne 2, 4, 6: 
Es 3-9. 

Sa gayon, sa loob ng libu-libong taon, ang di- 
nagbabago at di-mahahadlangang layunin ng Diyos 
na Jehova ay patuloy na natupad. Anuman ang tak- 
bo ng mga pangyayari sa lupa, ipinakita niyang 
kontrolado niya ang situwasyon sa lahat ng pagka- 
kataon, anupat laging nadaraig ang sumasalansang 
na tao at diyablo. Hindi niya hinayaan na may anu- 
mang makahadlang sa sakdal na pagsasakatuparan 
ng kaniyang layunin at kalooban. Bagaman ang 
bansang Israel at ang kasaysayan nito ay naglaan 
ng makahulang mga larawan at mga paghahalim- 
bawa ng magiging pakikitungo ng Diyos sa mga tao 
sa hinaharap, inilarawan din ng mga ito na kung 
wala ang buong-pusong pagkilala at pagpapasakop 
sa pagkaulo ng Diyos, hindi magkakaroon ng nama- 
malaging pagkakaisa, kapayapaan, at kaligayahan. 
Tinamasa ng mga Israelita ang mga kapakinaba- 
ngan ng pagkakaroon ng iisang pinagmulang ang- 
kan, wika, at bansa. Magkakapareho rin ang mga 
kalabang kinaharap nila. Ngunit hangga't tapat si- 
lang sumasamba at naglilingkod sa Diyos na Jeho- 
va, mayroon silang pagkakaisa, katatagan, kata- 
rungan, at tunay na kasiyahan sa buhay. Nang 
humina ang buklod ng kaugnayan nila sa Diyos 
na Jehova, mabilis na sumama ang kalagayan ng 
bansa. 

Ang Kaharian ng Diyos ay “Malapit Na.” 
Yamang ang Mesiyas ay magiging isang inapo nina 
Abraham, Isaac, at Jacob, isang miyembro ng tribo 
ni Juda, at isang “anak ni David,” kailangan siyang 
ipanganak bilang tao, gaya ng sinabi sa hula ni Da- 
niel, kailangan siyang maging “anak ng tao.” Nang 
“dumating ang hustong hangganan ng panahon,” 
isinugo ng Diyos na Jehova ang kaniyang Anak, na 
isinilang ng isang babae at tumupad sa lahat ng ka- 
hilingan ng batas upang manahin niya “ang trono 
ni David na kaniyang ama.” (Gal 4:4: Luc 1:26-33, 


KAHARIAN NG DIYOS 


tingnan ang TALAANGKANAN NI JESU-KRISTO.) Anim 
na buwan bago siya ipanganak, isinilang si Juan, 
na naging Tagapagbautismo at magiging tagapag- 
pauna ni Jesus. (Luc 1:13-17, 36) Ipinakikita ng 
pananalita ng mga magulang ng mga anak na ito 
na pinananabikan nila ang mga gagawin ng Diyos 
bilang tagapamahala. (Luc 1:41-55, 68-79) Noong 
kapanganakan ni Jesus, ang mga salita ng mga 
anghel na isinugo upang magpatalastas sa kahulu- 
gan ng pangyayaring iyon ay tumutukoy rin sa 
maluwalhating mga gawa ng Diyos. (Luc 2:9-14) 
Gayundin, ang mga salita nina Simeon at Ana sa 
templo ay nagpahayag ng pag-asa sa mga gawa ng 
pagliligtas at pagpapalaya. (Luc 2:25-38) Isinisiwa- 
lat kapuwa ng rekord ng Bibliya at ng sekular na 
katibayan na inaasahan noon ng karamihan sa 
mga Judio na malapit nang dumating ang Mesiyas. 
Gayunman, ang marami ay mas interesado sa pag- 
laya mula sa mabigat na pamatok ng pamumuno 
ng Roma.-- Tingnan ang MESIYAS. 

Inatasan si Juan na ipanumbalik ang mga puso' 
ng mga tao kay Jehova, sa kaniyang mga tipan, sa 
“pribilehiyo ng walang-takot na pag-uukol ng sagra- 
dong paglilingkod sa kaniya taglay ang pagkamata- 
pat at katuwiran,” sa gayon ay inihahanda para kay 
Jehova ang “isang nakahandang bayan.” (Luc 1:16, 
17, 72-75) Tahasan niyang sinabi sa mga tao na na- 
papaharap sila sa isang panahon ng paghatol ng 
Diyos, na “ang kaharian ng langit ay malapit na,” 
anupat dapat na nilang pagsisihan at talikuran ang 
kanilang landasin ng pagsuway sa kalooban at kau- 
tusan ng Diyos. Muling idiniin nito ang pamantayan 
ni Jehova na magkaroon lamang ng masunuring 
mga sakop, mga taong kapuwa kumikilala at nagpa- 
pahalaga sa pagiging matuwid ng kaniyang mga 
daan at mga kautusan.--Mat 3:1, 2, 7-12. 

Dumating ang Mesiyas nang iharap ni Jesus ang 
kaniyang sarili kay Juan upang magpabautismo at 
pagkatapos ay pinahiran siya ng banal na espiritu 
ng Diyos. (Mat 3:13-17) Dahil dito, siya ay naging 
Hinirang na Hari, ang Isa na kinilala ng Hukuman 
ni Jehova bilang may legal na karapatan sa trono ni 
David, isang karapatan na hindi ginamit noong nag- 
daang anim na siglo. (Tingnan ang Jesu-KRIsTO 
[Ang Kaniyang Bautismo].) Ngunit bilang karagda- 
gan, dinala ni Jehova ang sinang-ayunang Anak na 
ito sa isang tipan ukol sa isang makalangit na Kaha- 
rian, kung saan si Jesus ay magiging kapuwa Hari 
at Saserdote, gaya ni Melquisedec ng sinaunang Sa- 
lem. (Aw 110:1-4: Luc 22:29: Heb 5:4-6, 7:1-3: 8:1: 
tingnan ang TIPAN.) Bilang ang ipinangakong “binhi 
ni Abraham, ang makalangit na Haring-Saserdo- 
teng ito ang magiging Punong Ahente ng Diyos 
upang pagpalain ang mga tao ng lahat ng mga ban- 
sa.---Gen 22:15-18, Gal 3:14; Gaw 3:15. 


1334 


Sa pasimula pa lamang ng buhay sa lupa ng kani- 
yang Anak, ipinakita na ni Jehova ang kaniyang ma- 
kaharing kapangyarihan para sa kapakanan ni Jesus. 
Inilihis ng Diyos sa ibang daan ang mga astrologong 
taga-Silangan na magsasabi sana sa mapaniil na si 
Haring Herodes kung nasaan ang bata, at tinagubi- 
linan niya ang mga magulang ni Jesus na itakas ito 
sa Ehipto bago maisagawa ng mga tauhan ni Hero- 
des ang lansakang pagpatay sa mga sanggol sa Bet- 
lehem. (Mat 2:1-16) Yamang patiunang binanggit sa 
orihinal na hula sa Eden na magkakaroon ng alitan 
sa pagitan ng ipinangakong “binhi” at ng 'binhi ng 
serpiyente,” tiyak na ang pagtatangkang ito sa buhay 
ni Jesus ay nangangahulugang sinisikap ng Kalaban 
ng Diyos, si Satanas na Diyablo, na biguin ang layu- 
nin ni Jehova, bagaman walang-saysay ang anu- 
mang pagsisikap niya.---Gen 3:15. 

Pagkaraan ng mga 40 araw sa Ilang ng Judea, 
ang bautisadong si Jesus ay nilapitan ng panguna- 
hing kalabang ito ng soberanya ni Jehova. Iniharap 
kay Jesus ng espiritung Kalaban ang ilang tusong 
mungkahi na aakay sa kaniya na labagin ang ipina- 
hayag na kalooban at salita ni Jehova. Inialok pa nga 
ni Satanas sa pinahirang si Jesus ang pamumuno sa 
lahat ng kaharian sa lupa anupat hindi na kailangan 
ni Jesus na magpakahirap at magdusa--kapalit ng 
isang gawang pagsamba sa kaniya. Nang tumanggi 
si Jesus, palibhasa'y kinilala niyang si Jehova ang 
tanging tunay na Soberano na marapat pagmulan 
ng awtoridad at pag-ukulan ng pagsamba, nagsi- 
mulang bumuo ang Kalaban ng Diyos ng ibang 
mga estratehiya ng pakikipagdigma laban sa Kina- 
tawan ni Jehova, anupat gumamit siya ng mga ta- 
ong ahente sa iba't ibang paraan, gaya ng ginawa 
niya noon sa kaso ni Job.--Job 1:8-18, Mat 4:1-11, 
Luc 4:1-13, ihambing ang Apo 13:1, 2. 


Sa anong diwa “nasa gitna” ng mga 
pinangangaralan ni Jesus ang 
Kaharian ng Diyos? 


Palibhasa'y nagtitiwala si Jesus sa kapangyarihan 
ni Jehova na ipagsanggalang siya at pagkalooban ng 
tagumpay, sinimulan niya ang kaniyang pangmad- 
lang ministeryo, anupat ipinatalastas niya sa kati- 
pang bayan ni Jehova na “ang takdang panahon ay 
natupad na,” kaya naman ang Kaharian ng Diyos ay 
malapit na. (Mar 1:14, 15) Upang matiyak kung sa 
anong diwa “malapit na” ang Kaharian, makabubu- 
ting pansinin ang sinabi niya sa ilang Pariseo, sama- 
katuwid nga, na “ang kaharian ng Diyos ay nasa git- 
na ninyo.” (Luc 17:21) Bilang komento sa tekstong 
ito, ang The Interpreter's Dictionary of the Bible ay 
nagsabi: “Bagaman malimit banggitin bilang halim- 
bawa ng “mistisismo" o “panloob na kalikasan’ ni Je- 


1335 


sus, ang interpretasyong ito ay pangunahing naka- 
salig sa matandang salin, ‘within you,’ [KJ, Dy] na 
inuunawa batay sa di-angkop na makabagong diwa 
ng ‘you’ bilang pang-isahan, ang You” ([hy:mon']) 
ay pangmaramihan (mga Pariseo ang kausap ni Je- 
sus--tal. 20)... Ang teoriya na ang kaharian ng 
Diyos ay isang panloob na kalagayan ng isip, o ng 
personal na kaligtasan, ay salungat sa konteksto ng 
talatang ito, at gayundin sa buong presentasyon 
ng BT [Bagong Tipan] hinggil sa ideyang iyon.” 
(Inedit ni G. A. Buttrick, 1962, Tomo 2, p. 883) Ya- 
mang ang “kaharian [ba-si-lei a] ay maaaring tumu- 
koy sa “maharlikang dangal,” maliwanag na ang 
ibig sabihin ni Jesus ay na siya, ang maharlikang ki- 
natawan ng Diyos, ang isa na pinahiran ng Diyos 
para sa pagkahari, ay nasa gitna nila. Hindi lamang 
siya naroon taglay ang gayong katungkulan kundi 
may awtoridad din siya na magsagawa ng mga ga- 
wang nagpapamalas ng makaharing kapangyarihan 
ng Diyos at maghanda ng mga kandidato para sa 
mga posisyon sa kaniyang dumarating na pamama- 
hala sa Kaharian. Sa gayon ay masasabing “malapit 
na” ang Kaharian, panahon iyon ng kamangha- 
manghang oportunidad. 

Pamahalaang may kapangyarihan at awtori- 
dad. Naunawaan ng mga alagad ni Jesus na ang 
Kaharian ay isang tunay na pamahalaan ng Diyos, 
bagaman hindi pa nila naiintindihan ang lawak ng 
sakop nito. Sinabi ni Natanael kay Jesus: “Rabbi, 
ikaw ang Anak ng Diyos, ikaw ang Hari ng Israel.” 
(Ju 1:49) Alam nila ang mga bagay na inihula ni 
Daniel tungkol sa “mga banal.” (Dan 7:18, 27) Tuwi- 
rang ipinangako ni Jesus sa kaniyang mga tagasu- 
nod na apostol na uupo sila sa “mga trono.” (Mat 
19:28) Naghangad sina Santiago at Juan ng mga na- 
tatanging posisyon sa Mesiyanikong pamahalaan, at 
inamin ni Jesus na talagang magkakaroon ng ga- 
yong mga posisyon, ngunit sinabi niya na ang pag- 
aatas ng mga ito ay nakasalalay sa kaniyang Ama, 
ang Soberanong Tagapamahala. (Mat 20:20-23, Mar 
10:35-40) Kaya bagaman nagkamali ang kaniyang 
mga alagad sa pag-aakalang limitado sa lupa ang 
makaharing pamamahala ng Mesiyas at partikular 
nang para sa Israel sa laman, anupat sinabi pa nga 
nila iyon noong araw na umakyat sa langit ang bi- 
nuhay-muling si Jesus (Gaw 1:6), wasto naman ang 
pagkaunawa nila na tumutukoy ito sa isang kaayu- 
san ng pamamahala.---Ihambing ang Mat 21:5, Mar 
11:7-10. 

Ang makaharing kapangyarihan ni Jehova sa ka- 
niyang mga nilalang sa lupa ay ipinakita ng kani- 
yang maharlikang Kinatawan sa maraming paraan. 
Sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, ang kaniyang 
aktibong puwersa, nakontrol ng kaniyang Anak ang 
hangin at dagat, mga pananim, mga isda, at maging 


KAHARIAN NG DIYOS 


ang organikong mga elemento sa pagkain, anupat 
naparami niya ang pagkain. Dahil sa makapangya- 
rihang mga gawang ito, ang kaniyang mga alagad 
ay nagkaroon ng matinding paggalang sa awtoridad 
na taglay niya. (Mat 14:23-33, Mar 4:36-41, 11:12- 
14, 20-23: Luc 5:4-11: Ju 6:5-15) Mas kahanga- 
hanga pa rito ang paggamit niya ng kapangyarihan 
ng Diyos sa mga katawan ng mga tao, anupat nag- 
pagaling siya ng iba't ibang karamdaman gaya ng 
pagkabulag at ketong, at bumuhay siyang muli ng 
mga patay. (Mat 9:35, 20:30-34, Luc 5:12, 13; 7:11- 
17; Ju 11:39-47) Ang gumaling na mga ketongin ay 
pinayaon niya upang magpakita sa mga saserdo- 
teng awtorisado ng Diyos, bagaman ang karamihan 
sa mga ito ay di-sumasampalataya, bilang “patotoo 
sa kanila.” (Luc 5:14, 17:14) Bilang panghuli, ipinaki- 
ta niya ang kapangyarihan ng Diyos laban sa mga 
espiritung nakahihigit sa tao. Kinilala ng mga de- 
monyo ang awtoridad na ipinagkaloob kay Jesus at, 
sa halip na subukin ang kapangyarihang taglay 
niya, sinunod nila ang kaniyang utos na palaya- 
in ang mga taong inaalihan nila. (Mat 8:28-32, 9: 
32, 33, ihambing ang San 2:19.) Yamang ang ka- 
mangha-manghang pagpapalayas na ito ng mga 
demonyo ay ginawa sa pamamagitan ng espiritu ng 
Diyos, nangangahulugan ito na talagang “naabutan 
na” ng Kaharian ng Diyos ang kaniyang mga taga- 
pakinig.---Mat 12:25-29: ihambing ang Luc 9:42, 43. 

Ang lahat ng ito ay matibay na patotoo na si Je- 
sus ay may makaharing awtoridad at na ang awto- 
ridad na ito ay hindi nanggaling sa kaninumang tao 
o pamahalaan sa lupa. (Ihambing ang Ju 18:36: Isa 
9:6, 7.) Ang mga mensaherong isinugo ng nakabi- 
langgong si Juan na Tagapagbautismo, na mga na- 
kasaksi sa makapangyarihang mga gawang ito, ay 
tinagubilinan ni Jesus na bumalik kay Juan at sabi- 
hin sa kaniya ang kanilang nakita at narinig bilang 
patotoo na si Jesus nga “ang Isa na Darating.” (Mat 
11:2-6, Luc 7:18-23, ihambing ang Ju 5:36.) Noon ay 
nakikita at naririnig ng mga alagad ni Jesus ang ka- 
tibayan ng awtoridad ng Kaharian na pinanabikang 
makita ng mga propeta. (Mat 13:16, 17) Karagdagan 
pa, nakapagbigay si Jesus ng awtoridad sa kani- 
yang mga alagad upang makagamit sila ng gayun- 
ding kapangyarihan bilang inatasang mga kinata- 
wan niya, sa gayon ay dinagdagan ng puwersa at 
kahulugan ang kanilang kapahayagan, “Ang kahari- 
an ng langit ay malapit na.”--Mat 10:1, 7, 8, Luc 
4:36; 10:8-12, 17. 

Pagpasok sa Kaharian. Idiniin ni Jesus ang 
pantanging yugto ng oportunidad na dumating 
noon. Tungkol sa kaniyang tagapagpauna na si Juan 
na Tagapagbautismo, sinabi ni Jesus: “Sa gitna niya- 
ong mga ipinanganak ng mga babae ay walang si- 
numang ibinangon na mas dakila kaysa kay Juan 
Bautista, ngunit ang isa na nakabababa sa kaharian 


KAHARIAN NG DIYOS 


ng langit ay mas dakila kaysa sa kaniya. Ngunit 
mula noong mga araw ni Juan Bautista hanggang 
ngayon ang kaharian ng langit ang tunguhin na pi- 
nagpupunyagian [biaze-tai] ng mga tao, at sinu- 
sunggaban ito niyaong mga patuloy na nagpupun- 
yagi [biastai']. [Ihambing ang AT; gayundin ang 
Zürcher Bibel (Aleman).] Sapagkat ang lahat, ang 
mga Propeta at ang Kautusan, ay humula hanggang 
kay Juan.” (Mat 11:10-13) Sa gayon, ang mga araw 
ng ministeryo ni Juan, na malapit nang magwakas 
kapag pinatay na siya, ay nagsilbing palatandaan 
ng pagtatapos ng isang yugto, at pasimula naman 
ng isa pa. Tungkol sa pandiwang Griego na bia'zo- 
mai na ginamit sa tekstong ito, ang Vine's Exposi- 
tory Dictionary of Old and New Testament Words ay 
nagsabi, “Ang pandiwang ito ay nagpapahiwatig ng 
mapuwersang pagsisikap.” (1981, Tomo 3, p. 208) 
May kinalaman sa Mateo 11:12, sinabi ng Alemang 
iskolar na si Heinrich Meyer: “Sa ganitong paraan ay 
inilalarawan ang sabik at di-mapigilang pagsisikap 
at pagpupunyagi na makamit ang dumarating na 
Mesiyanikong kaharian . . . Gayon na lamang ang 
pananabik at kasiglahan (hindi na kalmado ni uma- 
asa lamang) ng interes may kinalaman sa kahari- 
an. Alinsunod dito, ang [bia:stai'] ay mga mana- 
nampalataya [hindi mga kaaway na sumasalakay] 
na masikap na nagpupunyagi upang matamo ito.” 
— Critical and Exegetical Hand-Book to the Gospel 
of Matthew ni Meyer, 1884, p. 225. 

Samakatuwid, hindi madaling maging miyembro 
ng Kaharian ng Diyos, anupat hindi ito gaya ng 
paglapit sa isang bukas na lunsod na mapapasok 
nang halos walang kahirap-hirap. Sa halip, naglagay 
ang Soberano, ang Diyos na Jehova, ng mga harang 
upang huwag makapasok ang sinumang hindi kara- 
pat-dapat. (Ihambing ang Ju 6:44, 1Co 6:9-11, Gal 
5:19-21: Efe 5:5.) Yaong mga papasok ay kailangang 
tumahak sa isang makipot na daan, hanapin ang 
makipot na pintuang-daan, patuloy na humingi, pa- 
tuloy na maghanap, patuloy na kumatok, at ang 
daan ay bubuksan. Masusumpungan nilang “maki- 
pot” ang daan dahil pinipigilan nito ang mga tuma- 
tahak doon sa paggawa ng mga bagay na makapi- 
pinsala sa kanilang sarili o sa iba. (Mat 7:7, 8, 13, 14; 
ihambing ang 2Pe 1:10, 11.) Sa makasagisag na pa- 
raan, baka kailangang mawalan sila ng isang mata 
o isang kamay upang makapasok. (Mar 9:43-47) 
Ang Kaharian ay hindi magiging isang plutokrasya 
kung saan maaaring bilhin ng isa ang pabor ng 
Hari, magiging mahirap sa isang taong mayaman 
(sa Gr., plou'si-os) ang makapasok dito. (Luc 18: 
24, 25) Hindi ito magiging isang makasanlibutang 
aristokrasya, hindi magiging mahalaga ang promi- 
nenteng posisyon sa gitna ng mga tao. (Mat 23:1, 
2, 6-12, 33, Luc 16:14-16) Yaong mga nagtitinging 
“una,” na may kahanga-hangang relihiyosong pi- 


1336 


nagmulan at rekord, ay magiging “huli,” at ang 
‘mga huli ay magiging una’ sa pagtanggap ng nata- 
tanging mga pribilehiyo sa Kahariang iyon. (Mat 
19:30-20:16) Makikita ng prominente ngunit ma- 
pagpaimbabaw na mga Pariseo, na nagtitiwala sa 
kanilang nakalalamang na posisyon, na ang nagba- 
gong mga patutot at mga maniningil ng buwis ay 
pumapasok sa Kaharian nang una sa kanila. (Mat 21: 
31, 32, 23:13) Bagaman tinatawag nila si Jesus na 
“Panginoon, Panginoon,” ang lahat ng taong mapag- 
paimbabaw at nagwawalang-halaga sa salita at ka- 
looban ng Diyos gaya ng isiniwalat sa pamamagitan 
ni Jesus ay itataboy sa pamamagitan ng mga sali- 
tang: “Hindi ko kayo kailanman nakilala! Lumayo 
kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katam- 
palasanan.”---Mat 7:15-23. 

Ang mga makapapasok sa Kaharian ay yaong 
mga naglalagay ng materyal na mga interes sa pa- 
ngalawahing dako at humahanap muna sa Kaharian 
at sa katuwiran ng Diyos. (Mat 6:31-34) Gaya ni 
Kristo Jesus, na pinahirang Hari ng Diyos, iibigin 
nila ang katuwiran at kapopootan ang kabalakyutan. 
(Heb 1:8, 9) Ang mga taong palaisip sa espirituwal, 
maawain, dalisay ang puso, at mapagpayapa, ba- 
gaman magiging mga tudlaan sila ng pandurusta 
at pag-uusig ng mga tao, ang siyang potensiyal 
na mga miyembro ng Kaharian. (Mat 5:3-10, Luc 
6:23) Ang “pamatok” na ipinag-anyaya ni Jesus na 
pasanin nila ay nangangahulugan ng pagpapasa- 
kop sa kaniyang makaharing awtoridad. Ngunit isa 
itong may-kabaitang pamatok, isang magaan na pa- 
san para sa mga “mahinahong-loob at mababa ang 
puso” gaya rin ng Hari. (Mat 11:28-30, ihambing 
ang 1Ha 12:12-14: Jer 27:1-7.) Dapat sana'y nakaan- 
tig ito sa puso ng kaniyang mga tagapakinig, anupat 
binibigyan sila ng katiyakan na ang pamamahala 
niya ay hindi kakikitaan ng di-kanais-nais na mga 
katangian ng maraming mas naunang tagapama- 
hala, kapuwa Israelita at di-Israelita. Nagbigay ito 
sa kanila ng dahilan upang maniwala na sa ilalim ng 
kaniyang pamamahala, hindi sila papatawan ng ma- 
bibigat na buwis, pagtatrabahuhin nang puwersa- 
han, o aabusuhin. (Ihambing ang 1Sa 8:10-18, Deu 
17:15-17, 20, Efe 5:5.) Gaya ng ipinakikita ng mga 
salita ni Jesus nang bandang huli, hindi lamang pa- 
tutunayan ng Ulo ng dumarating na pamahalaan 
ng Kaharian ang kaniyang pagiging di-makasarili 
anupat handa siyang ibigay ang kaniyang buhay 
alang-alang sa kaniyang mga sakop kundi ang lahat 
din ng mga kasama niya sa pamahalaang iyon ay 
mga taong maghahangad na maglingkod sa halip na 
paglingkuran.--Mat 20:25-28, tingnan ang JESU- 
KrisTO (Ang Kaniyang mga Gawa at Personal na 
mga Katangian). 

Mahalaga ang buong-pusong pagpapasakop. 
Si Jesus mismo ay may napakatinding paggalang sa 


1337 


kalooban at awtoridad ng kaniyang Ama bilang So- 
berano. (Ju 5:30, 6:38, Mat 26:39) Hangga't may 
bisa ang tipang Kautusan, dapat itong tuparin at ita- 
guyod ng kaniyang mga tagasunod na Judio, ang 
sinumang tatahak sa kasalungat na landasin ay 
itatakwil may kinalaman sa kaniyang Kaharian. Ga- 
yunman, dapat na mula sa puso ang paggalang at 
pagsunod na ito, hindi lamang isang pormal at di- 
timbang na pagtupad sa Kautusan anupat nagdiriin 
sa espesipikong mga gawa, kundi ang pagtupad sa 
pangunahing mga simulain nito gaya ng kataru- 
ngan, awa, at katapatan. (Mat 5:17-20: 23:23, 24) 
Matapos kilalanin ng isang eskriba ang natatanging 
posisyon ni Jehova at na “ang pag-ibig na ito sa ka- 
niya nang buong puso at nang buong unawa at 
nang buong lakas at ang pag-ibig na ito sa kapuwa 
gaya ng sa sarili ay lalong higit na mahalaga kaysa 
sa lahat ng buong handog na sinusunog at mga 
hain,” sinabi sa kaniya ni Jesus, “Hindi ka malayo 
sa kaharian ng Diyos.” (Mar 12:28-34) Sa gayon, sa 
lahat ng aspekto, nilinaw ni Jesus na ang hinahanap 
ng Diyos na Jehova ay masunuring mga sakop la- 
mang, yaong mga pumipili sa kaniyang matuwid na 
mga daan at talagang nagnanais na mabuhay sa 
ilalim ng kaniyang awtoridad bilang Soberano. 

Pakikipagtipan. Noong huling gabing kasama 
ni Jesus ang kaniyang mga alagad, binanggit niya 
sa kanila ang tungkol sa isang “bagong tipan” na 
magkakabisa sa mga tagasunod niya dahil sa kani- 
yang haing pantubos (Luc 22:19, 20, ihambing ang 
12:32), siya mismo ang magsisilbing Tagapamagi- 
tan ng tipang iyon sa pagitan ni Jehova na Sobera- 
no at ng mga tagasunod ni Jesus. (1Ti 2:5, Heb 
12:24) Karagdagan pa, personal na nakipagtipan si 
Jesus sa kaniyang mga tagasunod “ukol sa isang ka- 
harian,” upang makasama niya sila sa kaniyang 
maharlikang mga pribilehiyo.---Luc 22:28-30, ting- 
nan ang TIPAN. 

Pagdaig sa sanlibutan. Dahil sa sumunod na 
pag-aresto, mga paglilitis, at pagpatay kay Jesus, 
nagtinging mahina ang kaniyang makaharing posi- 
syon. Ngunit ang totoo, ang mga iyon ay kamang- 
ha-manghang katuparan ng mga hula ng Diyos at 
ipinahintulot ng Diyos sa layuning ito. (Ju 19:10, 11: 
Luc 24:19-27, 44) Sa pamamagitan ng pananatiling 
tapat hanggang sa kamatayan, pinatunayan ni Je- 
sus na “ang tagapamahala ng sanlibutan,” ang Ka- 
laban ng Diyos, si Satanas, ay “walang kapangyari- 
han” sa kaniya at na talagang “dinaig ni Jesus ang 
sanlibutan.” (Ju 14:29-31, 16:33) Karagdagan pa, ka- 
hit noong nakabayubay na sa tulos ang kaniyang 
Anak, nagbigay pa si Jehova ng katibayan ng kani- 
yang nakahihigit na kapangyarihan: Nagdilim ang 
araw sa loob ng ilang oras, nagkaroon din ng mala- 


KAHARIAN NG DIYOS 


kas na lindol at nahati sa dalawa ang malaking kur- 
tina sa templo. (Mat 27:51-54: Luc 23:44, 45) Noong 
ikatlong araw pagkatapos nito, nagpakita siya ng hi- 
git na katibayan ng kaniyang Soberanya nang bu- 
hayin niyang muli ang kaniyang Anak tungo sa bu- 
hay bilang espiritu, sa kabila ng walang-saysay na 
pagtatangka ng mga tao na hadlangan ang pagka- 
buhay-muli ni Jesus sa pamamagitan ng paglalagay 
ng mga bantay sa harap ng kaniyang saradong libi- 
ngan.--Mat 28:1-7. 

Ang “Kaharian ng Anak ng Kaniyang Pag- 
ibig.” Sampung araw pagkaakyat ni Jesus sa la- 
ngit, noong Pentecostes ng 33 C.E., tumanggap ang 
kaniyang mga alagad ng katibayan na siya ay “iti- 
naas sa kanan ng Diyos” nang ibuhos sa kanila ni Je- 
sus ang banal na espiritu. (Gaw 1:8, 9, 2:1-4, 29-33) 
Sa gayon ay nagkabisa sa kanila ang “bagong tipan,” 
at sila ang naging pinakapundasyon ng isang ba- 
gong “banal na bansa,” ang espirituwal na Israel. 
--Heb 12:22-24: 1Pe 2:9, 10, Gal 6:16. 

Mula noon, si Kristo ay nakaupo na sa kanan ng 
kaniyang Ama at siya ang Ulo sa kongregasyong ito. 
(Efe 5:23; Heb 1:3; Fil 2:9-11) Ipinakikita ng Kasula- 
tan na mula noong Pentecostes 33 C.E., isang espi- 
rituwal na kaharian ang itinatag upang mamahala 
sa kaniyang mga alagad. Nang sumulat ang apostol 
na si Pablo sa unang-siglong mga Kristiyano sa Co- 
losas, binanggit niya na si Jesu-Kristo ay mayroon 
nang isang kaharian: “niligtas tayo ng Diyos mula 
sa awtoridad ng kadiliman at inilipat tayo sa kahari- 
an ng Anak ng kaniyang pag-ibig.'---Col 1:13, iham- 
bing ang Gaw 17:6, 7. 

Ang kaharian ni Kristo mula noong Pentecostes 
ng 33 C.E. ay isang espirituwal na kahariang nama- 
mahala sa espirituwal na Israel, mga Kristiyanong 
inianak ng espiritu ng Diyos upang maging espiritu- 
wal na mga anak ng Diyos. (Ju 3:3, 5, 6) Kapag ti- 
nanggap na ng gayong mga Kristiyanong inianak sa 
espiritu ang kanilang makalangit na gantimpala, 
hindi na sila makalupang mga sakop ng espirituwal 
na kaharian ni Kristo, kundi magiging mga hari sila 
kasama ni Kristo sa langit.---Apo 5:9, 10. 

"Kaharian ng Ating Panginoon at ng Kani- 
yang Kristo.” Noong pagtatapos ng unang sig- 
lo C.E., isinulat ng apostol na si Juan na patiuna 
niyang nakita sa isang pangitain mula sa Diyos 
ang panahon kung kailan ipamamalas ng Diyos 
ang Kaniyang pamamahala sa isang bagong paraan 
sa pamamagitan ng Kaniyang Anak. Sa panahong 
iyon, gaya noong panahong iahon ni David ang Ka- 
ban sa Jerusalem, masasabing “kinuha na ni Jehova 
ang kaniyang dakilang kapangyarihan at nagsimula 
siyang mamahala bilang hari.” Iyon ang panahon 
upang ipahayag ng malalakas na tinig sa langit: 
“Ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng 


KAHARIAN NG DIYOS 


ating Panginoon at ng kaniyang Kristo, at mama- 
mahala siya bilang hari magpakailan-kailanman.” 
- Apo 11:15, 17: 1Cr 16:1, 31. 

Ang “ating Panginoon,” ang Soberanong Pangino- 
ong Jehova, ang siyang gumagamit ng kaniyang 
awtoridad sa “kaharian ng sanlibutan,” anupat nag- 
tatatag ng isang bagong kapahayagan ng kaniyang 
soberanya sa ating lupa. Binibigyan niya ang kani- 
yang Anak, si Jesu-Kristo, ng pangalawahing baha- 
gi sa Kahariang iyon, kung kaya tinatawag ito na 
“kaharian ng ating Panginoon at ng kaniyang Kris- 
to.” Mas malaki at mas malawak ang Kahariang ito 
kaysa sa “kaharian ng Anak ng kaniyang pag-ibig,” 
na tinukoy sa Colosas 1:13. Ang “kaharian ng Anak 
ng kaniyang pag-ibig” ay nagsimula noong Pente- 
costes 33 C.E. at namamahala sa mga pinahirang 
alagad ni Kristo, ang “kaharian ng ating Panginoon 
at ng kaniyang Kristo” ay iniluwal naman noong 
matapos ang “mga takdang panahon ng mga bansa” 
at namamahala ito sa buong sangkatauhan sa lupa. 
—Luc 21:24. 

Pagkatanggap ni Jesu-Kristo ng bahagi sa “ka- 
harian ng sanlibutan,” gumawa siya ng kinakaila- 
ngang mga hakbang upang alisin ang pagsalansang 
sa soberanya ng Diyos. Naganap sa makalangit na 
dako ang kaniyang unang pagkilos, si Satanas at ang 
mga demonyo nito ay natalo at inihagis sa lupa. Da- 
hil dito ay ipinahayag: “Ngayon ay naganap na ang 
kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng 
ating Diyos at ang awtoridad ng kaniyang Kristo.” 
(Apo 12:1-10) Sa maikling panahong natitira kay 
Satanas, patuloy na tinutupad ng pangunahing Ka- 
labang ito ang hula sa Genesis 3:15 sa pamamagitan 
ng pakikipagdigma sa “mga nalalabi” ng “binhi” ng 
babae, ang “mga banal” na nakatakdang mamahala 
kasama ni Kristo. (Apo 12:13-17: ihambing ang Apo 
13:4-7: Dan 7:21-27.) Gayunpaman, ang “mga ma- 
tuwid na batas” ni Jehova ay nahayag, at ang mga 
kapahayagan ng kaniyang paghatol ay dumarating 
na gaya ng mga salot sa mga sumasalansang sa ka- 
niya, anupat hahantong ito sa pagkapuksa ng misti- 
kong Babilonyang Dakila, ang pangunahing mang- 
uusig ng mga lingkod ng Diyos sa lupa.---Apo 15:4, 
16:1-19:6. 

Pagkatapos nito, isusugo ng “kaharian ng ating 
Panginoon at ng kaniyang Kristo” ang makalangit 
na mga hukbo nito laban sa mga tagapamahala ng 
lahat ng makalupang mga kaharian at sa kanilang 
mga hukbo sa labanan ng Armagedon, upang lipu- 
lin ang mga ito. (Apo 16:14-16, 19:11-21) Ito ang sa- 
got sa pakiusap sa Diyos: “Dumating nawa ang 
iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban, 
kung paano sa langit, gayundin sa lupa.” (Mat 6: 10) 
Pagkatapos ay ibubulid si Satanas sa kalaliman at 
magsisimula ang sanlibong taon kung kailan si Kris- 
to Jesus at ang kaniyang mga kasama ay mamama- 


1338 


hala sa mga tumatahan sa lupa bilang mga hari at 
mga saserdote.--Apo 20:1, 6. 

“Ibibigay ni Kristo ang kaharian.” Inilalara- 
wan din ng apostol na si Pablo ang pamamahala ni 
Kristo sa panahon ng kaniyang pagkanaririto. Mata- 
pos buhaying-muli ni Kristo ang kaniyang mga ta- 
gasunod mula sa kamatayan, ‘papawiin naman niya 
ang lahat ng pamahalaan at ang lahat ng awtoridad 
at kapangyarihan” (tiyak na tumutukoy sa lahat ng 
pamahalaan, awtoridad, at kapangyarihan na su- 
masalansang sa kalooban ng Diyos bilang Sobera- 
no). Pagkatapos, sa pagwawakas ng kaniyang Milen- 
yong Paghahari, ibibigay niya ang kaharian sa 
kaniyang Diyos at Ama, anupat magpapasakop din 
mismo sa “Isa na nagpasakop ng lahat ng bagay sa 
kaniya, upang ang Diyos ay maging lahat ng bagay 
sa bawat isa.”--1Co 15:21-28. 

Yamang “ibibigay ni Kristo ang kaharian sa ka- 
niyang Diyos at Ama, sa anong diwa “walang- 
hanggan’ ang kaniyang Kaharian, gaya ng paulit- 
ulit na binabanggit sa Kasulatan? (2Pe 1:11: Isa 9:7, 
Dan 7:14: Luc 1:33, Apo 11:15) Ang kaniyang Kaha- 
rian ay “hindi magigiba kailanman”, ang mga bagay 
na maisasakatuparan nito ay mamamalagi magpa- 
kailanman: walang-hanggan siyang pararangalan 
dahil sa kaniyang naging papel bilang Mesiyanikong 
Hari.---Dan 2:44. 

Sa loob ng Sanlibong Taong Paghahari ni Kristo, 
kasama sa kaniyang pamamahala sa lupa ang ma- 
kasaserdoteng paglilingkod sa masunuring sangka- 
tauhan. (Apo 5:9, 10; 20:6, 21:1-3) Sa pamamagitan 
nito, ang pamumuno ng kasalanan at kamatayan bi- 
lang mga hari sa masunuring sangkatauhan, na na- 
pasailalim sa kanilang “kautusan,” ay magwawakas, 
ang di-sana-nararapat na kabaitan at katuwiran na- 
man ang mamamahala. (Ro 5:14, 17, 21) Yamang 
lubusang aalisin ang kasalanan at kamatayan mula 
sa mga tumatahan sa lupa, hindi na kakailanganing 
maglingkod si Jesus bilang “katulong sa Ama” sa 
diwa na naglalaan ng pampalubag-loob para sa mga 
kasalanan ng di-sakdal na mga tao. (1Ju 2:1, 2) 
Kapag nangyari iyan, babalik ang sangkatauhan sa 
orihinal na kalagayan nito noong nasa Eden ang 
sakdal na taong si Adan. Noong sakdal pa si Adan, 
hindi niya kailangan na may sinumang mamagitan 
sa kaniya at sa Diyos upang gumawa ng pagpapalu- 
bag-loob. Gayundin naman, sa pagtatapos ng Sanli- 
bong Tadng Pamamahala ni Jesus, ang mga tuma- 
tahan sa lupa ay mapapasakalagayang managot sa 
kanilang landasin ng pagkilos sa harap ng Diyos na 
Jehova bilang ang Kataas-taasang Hukom, anupat 
hindi na nila kailangan ng legal na tagapamagitan, 
o katulong. Sa gayon, si Jehova, ang Soberanong Ka- 
pangyarihan, ay magiging “lahat ng bagay sa bawat 
isa.” Nangangahulugan ito na ang layunin ng Diyos 


1339 


na “muling tipunin ang lahat ng mga bagay kay 
Kristo, ang mga bagay na nasa langit at ang mga 
bagay na nasa lupa,” ay lubusan nang naisakatupa- 
ran.— 1Co 15:28, Efe 1:9, 10. 

Sa panahong iyon ay lubusan nang natupad ng 
Milenyong Pamamahala ni Jesus ang layunin nito. 
Sa panahong iyon, ang lupa, na dating sentro ng 
paghihimagsik, ay naisauli na sa ganap, malinis at 
di-makukuwestiyong posisyon nito sa nasasakupan, 
o kaharian, ng Pansansinukob na Soberano. Wala na 
ang katulong na kaharian sa pagitan ni Jehova at ng 
masunuring sangkatauhan. 

Gayunman, pagkatapos nito, magkakaroon ng 
panghuling pagsubok sa katapatan at debosyon ng 
lahat ng makalupang mga sakop. Pakakawalan si 
Satanas mula sa pagkagapos sa kalaliman. Ang mga 
magpapadaig sa kaniyang panghihikayat ay mag- 
papadaig salig sa mismong usapin na ibinangon 
noon sa Eden: ang pagiging marapat ng soberanya 
ng Diyos. Makikita ito sa kanilang pagsalakay 'sa 
kampo ng mga banal at sa lunsod na minamahal.’ 
Yamang ang usaping iyon ay nalutas na sa legal na 
paraan at idineklarang sarado na ng Hukuman ng 
langit, hindi na pahihintulutang magtagal ang ga- 
yong paghihimagsik. Ang mga hindi maninindigan 
nang matapat sa panig ng Diyos ay hindi na maka- 
aapela kay Kristo Jesus upang maging kanilang 
"pampalubag-loob na katulong,” kundi ang Diyos na 
Jehova ay magiging “lahat ng bagay" sa kanila, anu- 
pat hindi na sila posibleng umapela o magkaroon ng 
tagapamagitan. Ang lahat ng mga rebelde, espiritu 
man o tao, ay sesentensiyahan ng Diyos ng pagka- 
puksa sa “ikalawang kamatayan. ”---Apo 20:7-15. 


KAHATULAN. 
SIYA. 


KAHINAHUNAN. Ganito ang sinasabi ng 
A New Testament Wordbook ni William Barclay 
tungkol sa pang-uring prays: “Isa itong magan- 
dang salita sa klasikal na Griego. Kung mga bagay 
ang inilalarawan, nangangahulugan ito ng 'bana- 
yad’. Halimbawa, ginagamit ito may kaugnayan sa 
banayad na hangin o banayad na tinig. Kung mga 
tao naman ang inilalarawan, nangangahulugan ito 
ng “mahinahon” o ‘magandang-loob’. .. . May pag- 
kabanayad sa salitang praus ngunit sa likod ng pag- 
kabanayad ay naroroon ang lakas ng bakal .. . Hin- 
di ito isang walang-paninindigang pagkabanayad, 
sentimental na pagkagiliw, o sunud-sunurang pana- 
nahimik.” (London, 1956, p. 103, 104) Sinasabi ng 
Vine's Expository Dictionary of Old and New Testa- 
ment Words na ang anyong pangngalan na pray tes 
ay “tumutukoy hindi lamang sa “panlabas na pagga- 
wi ng isang tao, ni sa kaniyang pakikipag-ugnayan 


Tingnan ang HUDISYAL NA PA- 


KAHINAHUNAN 


lamang sa kaniyang mga kapuwa-tao:, ni bahagya 
man lamang sa kaniyang likas na disposisyon. Sa 
halip, isa itong nakapaloob na kagandahan ng kalu- 
luwa, at ang mga pagpapamalas nito ay una at pa- 
ngunahin nang patungkol sa Diyos. Ito ang kalaga- 
yan ng isip na kaayon nito'y tinatanggap natin ang 
Kaniyang mga pakikitungo sa atin bilang mabuti, 
samakatuwid ay nang walang pagtutol o paglaban, 
ito ay malapitang iniuugnay sa salitang tapeino- 
phrosune [kapakumbabaan], at tuwirang kasuwato 
niyaon." "--1981, Tomo 3, p. 55, 56. 

Sa mga bersiyon ng Bibliya, ang salitang pra-ys 
ay isinasalin sa iba't ibang paraan bilang “maa- 
mo,” “mahinahon,” “mahinahong-loob,” at “bana- 
yad.” (KJ, AS, NW, NE) Gayunman, gaya ng bi- 
nanggit sa akda ni Barclay na sinipi sa naunang 
parapo, waring mas malalim ang prays’ kaysa sa 
pagkabanayad at, kapag ginagamit ito may kaugna- 
yan sa mga persona, nangangahulugan ito ng ma- 
hinahon o magandang-loob. 

Bagaman hindi kukunsintihin ni Jehova ang kasa- 
lanan at kasamaan, maibigin siyang naglaan ng pa- 
raan ng paglapit sa kaniya sa pamamagitan ng ha- 
ing pantubos at ng mga paglilingkod ni Jesu-Kristo 
bilang saserdote. Dahil dito, ang mukha ni Jehova ay 
maaaring hanapin ng kaniyang mga mananamba 
at mga lingkod nang hindi nakadarama ng anu- 
mang malagim na pagkatakot at panghihilakbot. 
(Heb 4:16, 10:19-22: 1Ju 4:17, 18) Ganap na lumara- 
wan si Jesus sa Diyos na Jehova anupat masasabi 
niya: “Siya na nakakita sa akin ay nakakita rin sa 
Ama.” Sinabi rin niya: “Pumarito kayo sa akin, lahat 
kayo na nagpapagal at nabibigatan, at pagiginhawa- 
hin ko kayo. Pasanin ninyo ang aking pamatok at 
matuto kayo mula sa akin, sapagkat ako ay mahina- 
hong-loob [sa Gr., pra'ys'| at mababa ang puso, at 
masusumpungan ninyo ang kaginhawahan ng in- 
yong mga kaluluwa. Sapagkat ang aking pamatok ay 
may-kabaitan at ang aking pasan ay magaan.” (Ju 
14:9: Mat 11:28-30) Alinsunod dito, ang Diyos na Je- 
hova ay tunay na madaling lapitan niyaong mga 
umiibig sa kaniya, at nauudyukan niyang magkaro- 
on ng kahinahunan, lubos na pagtitiwala, at lakas 
yaong mga nagsusumamo sa kaniya. 

Isang Katangiang Nagpapabanaag ng Lakas. 
Ang kahinahunan ng kalooban o ng espiritu ay hin- 
di katangian ng isa na may mahinang personalidad. 
Sinabi ni Jesu-Kristo: “Ako ay mahinahong-loob at 
mababa ang puso.” (Mat 11:29: 2Co 10:1) Gayun- 
man, noon ay sinusuportahan si Jesus ng buong ka- 
pangyarihan ng kaniyang Ama, at naging matatag 
siya sa kung ano ang tama, gumamit siya ng mala- 
king kalayaan sa pagsasalita at pagkilos sa mga pag- 
kakataong kinailangan iyon.---Mat 23:13-39, iham- 
bing ang 21:5. 


7 


KAHINAHUNAN 


Nagiging mahinahong-loob ang isang tao dahil 
may pananampalataya siya at may pinagkukunan 
siya ng lakas. Hindi siya madaling mawalan ng ka- 
niyang pagkatimbang o ng kaniyang katinuan. Ang 
kawalan ng kahinahunan ng kalooban ay resulta ng 
pagiging di-panatag, pagkasiphayo, kawalan ng pa- 
nanampalataya at pag-asa, at maging ng matinding 
kagipitan. Inilalarawan ng kawikaan ang taong hin- 
di mahinahong-loob: “Gaya ng lunsod na nilusob, 
na walang pader, ang taong hindi nagpipigil ng ka- 
niyang espiritu.” (Kaw 25:28) Siya ay nakahantad sa 
lahat ng uri ng di-wastong kaisipan at madaling 
mapasukan ng mga ito, na maaari namang magtu- 
lak sa kaniya sa di-wastong mga pagkilos. 

Isang Bunga ng Espiritu. Ang kahinahunan 
ay isang bunga ng banal na espiritu ng Diyos, ang 
kaniyang aktibong puwersa. (Gal 5:22, 23) Kung ga- 
yon, ang Diyos ang Pinagmumulan ng kahinahu- 
nan, at ang isa ay dapat na humiling sa Kaniya ng 
Kaniyang espiritu at maglinang ng bungang ito ng 
espiritu upang magkaroon siya ng tunay na kahina- 
hunan ng kalooban. Samakatuwid, hindi ito natata- 
mo sa pamamagitan ng basta pagkakaroon ng de- 
terminasyon, kundi resulta ito ng pagiging malapit 
sa Diyos. 

Ang kawalan ng kahinahunan ay sanhi ng pa- 
giging madaling magalit, kabagsikan, kawalan ng 
pagpipigil sa sarili, at mga pag-aaway. Sa kabilang 
dako, pinapayuhan ang mga Kristiyano na panatili- 
hin ang pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan 
ng “kababaan ng pag-iisip at kahinahunan.”--Efe 
4:1-3. 

Ang paninibugho at pagtatalo, kung hahayaang 
mag-ugat at tumubo, ay hahantong sa iba't ibang 
uri ng kaguluhan. Sa kabilang dako, mahahadla- 
ngan ng kahinahunan ang paglaganap ng gayong 
mga kalagayan sa gitna ng mga tagasunod ni Kris- 
to. Kaya naman hinihimok ng manunulat ng Bibliya 
na si Santiago yaong mga marunong at may-unawa 
sa kongregasyon na magpakita ng “mainam na pag- 
gawi” sa anyo ng “kahinahunan na nauukol sa karu- 
nungan,” “ang karunungan mula sa itaas.”---San 3: 
13, 17. 

Sa Bibliya, ang “kahinahunan” ay kalimitang tina- 
tambalan ng “espiritu,” halimbawa, “kahinahunan 
ng espiritu,” o “mahinahong espiritu.” Alinsunod 
dito, ang tunay na kahinahunan ay higit pa sa isang 
katangian na panlabas, pansamantala o paminsan- 
minsan lamang ipinakikita. Sa halip, bahagi ito ng 
pagkatao, o pag-uugali, ng isa. Itinawag-pansin ng 
apostol na si Pedro ang bagay na ito nang sabihin 
niya: “At ang inyong kagayakan ay huwag yaong 
panlabas na pagtitirintas ng buhok at ang pagsusu- 
ot ng mga gintong palamuti o ang pagbibihis ng 
mga panlabas na kasuutan, kundi ang lihim na pag- 


1340 


katao ng puso sa walang-kasiraang kasuutan ng ta- 
himik at mahinahong espiritu, na malaki ang hala- 
ga sa paningin ng Diyos.”---1Pe 3:3, 4. 

Isinulat ng apostol na si Pablo: “Damtan ninyo ang 
inyong sarili ng . . . kahinahunan,” na kung pahap- 
yaw na babasahin ay maaaring magpahiwatig na sa 
wari'y isa itong pakitang-taong panlabas na kaan- 
yuan, ngunit sa konteksto ring iyon ay ipinapayo 
niya: “Damtan ninyo ang inyong sarili ng bagong 
personalidad, na sa pamamagitan ng tumpak na ka- 
alaman ay ginagawang bago ayon sa larawan ng 
Isa na lumalang nito.” (Col 3:10, 12; Efe 4:22-24) 
Ipinakikita nito na sa totoo, ang kahinahunan ay 
isang katangian ng personalidad, anupat panguna- 
hin nang natatamo bilang isang bunga ng espiritu 
ng Diyos sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman 
at ng pagkakapit nito, sa halip na likas na minama- 
na lamang. 

Mahalaga Para sa mga Nangangasiwa. Sa 
kaniyang liham ng mga tagubilin sa kabataang si 
Timoteo hinggil sa wastong pangangalaga sa kon- 
gregasyon, si Pablo ay nag-utos sa kaniya kung pa- 
ano aasikasuhin ang mahihirap na suliranin, na 
sinasabi: “Ang alipin ng Panginoon ay hindi kai- 
langang makipag-away, kundi kailangang maging 
banayad sa lahat, kuwalipikadong magturo, nagpi- 
pigil sa ilalim ng kasamaan, nagtuturo nang may 
kahinahunan doon sa mga hindi nakahilig sa mabu- 
ti, baka sakaling bigyan sila ng Diyos ng pagsisisi.” 
(2Ti 2:24, 25) Dito ay makikita nating may pagka- 
katulad ang kahinahunan at ang mahabang pagtiti- 
is. Natatanto ng indibiduwal kung bakit kailangan 
niyang harapin ang suliranin: Pinahihintulutan ito 
ng Diyos, at bilang isang tagapangasiwa ay dapat 
niya itong asikasuhin para sa ikabubuti ng (mga) in- 
dibiduwal na nasasangkot. Kailangan niyang pagtii- 
san ang suliranin hanggang sa malutas ito nang 
hindi labis na nababalisa. 

Si Tito, isa ring tagapangasiwa at naninirahan 
noon sa Creta, ay pinayuhan din na paalalahanan 
ang kaniyang mga kapatid na Kristiyano na “ma- 
ging makatuwiran, nagpapakita ng buong kahina- 
hunan sa lahat ng tao.” Upang idiin kay Tito ang 
pangangailangan na maging mahinahon, itinawag- 
pansin ni Pablo ang di-mapapantayang pag-ibig at 
awa ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng ka- 
niyang Anak, anupat nanawagan siya na itakwil 
ang mga dating kinagawiang mapaminsalang salo- 
obin at pagkapoot at sundin ang bagong landasin na 
umaakay tungo sa buhay na walang hanggan.--Tit 
3:1-7. 

Kinausap din ni Pablo yaong mga maygulang sa 
espirituwal sa kongregasyon, at binalangkas niya 
ang pananagutan nila: “Bagaman ang isang tao ay 
makagawa ng anumang maling hakbang bago niya 


1341 


mabatid ito, kayong may mga espirituwal na kuwa- 
lipikasyon ay magsikap na ibalik sa ayos ang ga- 
yong tao sa espiritu ng kahinahunan, habang mina- 
mataan ng bawat isa ang kaniyang sarili, dahil 
baka matukso rin kayo.” (Gal 6:1) Dapat nilang 
ingatan sa isipan kung paano sila pinakikitunguhan 
ng Diyos. Sa paggawa nito, hindi nila dapat sawayin 
nang may kabagsikan ang taong nagkamali kundi 
dapat nilang sikapin na ibalik siya sa ayos taglay 
ang espiritu ng kahinahunan. Ito ay higit na magi- 
ging mabisa at kapaki-pakinabang para sa lahat ng 
kasangkot. 

Makatutulong ang pagiging mahinahon kapag ang 
isa ay humaharap sa mahirap na situwasyon o naki- 
kitungo sa taong galit, yamang pinahuhupa nito ang 
kaigtingan, samantalang pinalalala naman ng ka- 
bagsikan ang di-kaayaayang situwasyon. Sinasabi 
ng kawikaan: “Ang sagot, kapag mahinahon, ay pu- 
mapawi ng pagngangalit, ngunit ang salitang naka- 
sasakit ay pumupukaw ng galit.” (Kaw 15:1) Maaa- 
ring maging lubhang mapuwersa ang kahinahunan. 
“Dahil sa pagkamatiisin ay nagaganyak ang kuman- 
dante, at ang mahinahong dila ay nakababali ng 
buto.”--Kaw 25:15. 

Mahalaga Kapag Dinidisiplina. Isa pang ma- 
inam na simulain ang inilahad ni Solomon may ka- 
ugnayan sa kahinahunan. May kinalaman ito sa ten- 
densiya natin na magpakita ng mapaghimagsik na 
espiritu kapag itinutuwid o pinarurusahan ng isa na 
may awtoridad. Maaaring lubha tayong magalit at 
ayaw na nating magpasakop, anupat padalus-dalos 
na binibitiwan ang posisyong iniatas sa atin. Ngu- 
nit nagbababala si Solomon: “Kung ang espiritu ng 
tagapamahala ay bumangon laban sa iyo, huwag 
mong iwan ang iyong sariling dako, sapagkat ang 
kahinahunan ay nagpapahupa ng malalaking kasa- 
lanan.” (Ec 10:4, ihambing ang Tit 3:2.) Ang pagpa- 
pakita ng mahinahong saloobin kapag dinidisiplina 
ay hindi lamang nagpapahupa sa galit ng isa na may 
awtoridad kundi tumutulong din sa atin na pasulu- 
ngin ang ating personalidad sa pamamagitan ng 
pagtitimpi, pananatili sa dako o posisyong iniatas sa 
atin, at pagkakapit sa ibinigay na disiplina. 

Lalo nang totoo ito kapag ang tagapamahala ay 
ang Diyos na Jehova at kapag ibinibigay ang disipli- 
na sa pamamagitan niyaong mga pinagkalooban 
niya ng awtoridad. (Heb 12:7-11, 13:17) Kumakapit 
din ito sa kaugnayan natin doon sa mga pinahintu- 
lutan ng Diyos na humawak ng makasanlibutang 
awtoridad bilang tagapamahala. (Ro 13:1-7) Ang 
gayong tagapamahala man ay may-kabagsikang 
humingi sa isang Kristiyano ng katuwiran para sa 
pag-asa na nasa kaniya, ang Kristiyanong iyon, ha- 
bang matatag na inuuna ang pagsunod sa Diyos, ay 
dapat na sumagot “taglay ang mahinahong kaloo- 
ban at matinding paggalang.”---1Pe 3:15. 


KAHINHINAN 


KAHINHINAN [sa Ingles, modesty]. Pagkila- 
la sa sariling mga limitasyon, gayundin kalinisan 
o personal na kadalisayan. Sa Mikas 6:8 lamang lu- 
militaw ang pandiwang salitang-ugat na Hebreo na 
tsa'na”, na isinasaling “maging mahinhin.” Ang ka- 
ugnay nitong pang-uri na tsa'nua' (mahinhin) ay 
lumilitaw naman sa Kawikaan 11:2, kung saan bina- 
banggit iyon bilang kabaligtaran ng kapangahasan. 
Bagaman naniniwala ang ilang makabagong iskolar 
na ang diwa ng salitang-ugat na ito ay “maging ma- 
ingat, matalino sa pagpapasiya,” ipinapalagay ng 
marami na ito ay nangangahulugang “maging ma- 
hinhin.” Halimbawa, sinasabi ng A Hebrew and 
English Lexicon of the Old Testament (nina Brown, 
Driver, at Briggs, 1980, p. 857) na ang salitang- 
ugat ay nagpapahiwatig ng pagiging mahiyain, ma- 
hinhin, o mapagpakumbaba. Ang “kahinhinan” ay 
isang salin ng salitang Griego na ai-dos. (1Ti 2:9) 
Kapag ginagamit sa moral na diwa, ang ai-dos' ay 
nagpapahiwatig ng ideya ng pagpipitagan, pagka- 
sindak, paggalang sa damdamin o opinyon ng iba 
o sa sariling budhi ng isa at sa gayo'y nagpapahiwa- 
tig ng kahihiyan, paggalang sa sarili, karangalan, 
kahinahunan, at pagiging katamtaman. (A Greek- 
English Lexicon nina H. Liddell at R. Scott, nirebisa 
ni H. Jones, Oxford, 1968, p. 36) Sa paghahambing 
ng ai-dos' sa mas karaniwang salitang Griego para 
sa “kahihiyan” (aiskhy ne, 1Co 1:27, Fil 3:19), sinabi 
ng leksikograpong si Richard Trench na ang ai-dos' 
ang “mas marangal na salita, at nagpapahiwatig ng 
mas marangal na motibo: kasangkot dito ang likas 
na moral na pagkasuklam sa pagsasagawa ng wa- 
lang-dangal na gawa, anupat ang moral na pagka- 
suklam na ito ay babahagya lamang o wala pa nga 
sa [ai-skhy'ne].” Sinabi niya na “palaging pipigilan 
ng [ai-dos'|] ang isang mabuting tao mula sa di- 
kapuri-puring gawa, samantalang ang [ai-skhy ne] 
ay maaaring makapigil kung minsan sa masamang 
tao.” (Synonyms of the New Testament, London, 
1961, p. 64, 65) Samakatuwid, ang budhi ay panta- 
nging nasasangkot sa pumipigil na epektong ipina- 
hihiwatig ng salitang ai-dos!. 

Sa Harap ng Diyos. May kinalaman sa kahin- 
hinan, na tumutukoy sa wastong pagtaya sa sarili, 
ang Kasulatan ay nagbibigay ng saganang payo. 
“Ang karunungan ay nasa mga mahinhin,” sabi ng 
kawikaan. Ito ay dahil naiiwasan ng taong nagpapa- 
malas ng kahinhinan ang kasiraang-puri na resulta 
ng kapangahasan o kahambugan. (Kaw 11:2) Sinu- 
sundan niya ang landasing sinasang-ayunan ni Je- 
hova at sa gayon ay marunong siya. (Kaw 3:5, 6, 8: 
13, 14) Iniibig at pinagkakalooban ni Jehova ng ka- 
runungan ang gayong tao. Ang isa sa mga kahili- 
ngan upang matamo ang pagsang-ayon ni Jehova 
ay "maging mahinhin sa paglakad na kasama niya." 


KAHINHINAN 


(Mik 6:8) Nagsasangkot ito ng wastong pagtaya ng 
isang tao sa katayuan niya sa harap ng Diyos, anu- 
pat kinikilala niya ang kaniyang pagkamakasalanan 
kung ihahambing sa kadakilaan, kadalisayan, at ka- 
banalan ni Jehova. Nangangahulugan din ito na da- 
pat kilalanin ng isang tao na isa siyang nilalang ni 
Jehova, sa gayo'y lubusang nakadepende sa Kaniya 
at sakop ng Kaniyang soberanya. Hindi ito kinilala 
ni Eva. Lubusan siyang humiwalay at sumunod sa 
sarili niyang pagpapasiya. Kung naging mahinhin 
lamang siya, naiwasan sana niya ang pag-iisip na 
maging “tulad ng Diyos, na nakakakilala ng mabuti 
at masama.” (Gen 3:4, 5) Ang apostol na si Pablo ay 
nagpayo laban sa labis na pagtitiwala sa sarili at ka- 
pangahasan nang sabihin niya, “Patuloy kayong gu- 
mawa ukol sa inyong sariling kaligtasan nang may 
takot at panginginig.”--Fil 2:12. 

Kung Ano ang Ipaghahambog. Ang kaham- 
bugan ay kabaligtaran ng kahinhinan. Ang alitun- 
tunin ay: “Purihin ka nawa ng ibang tao, at hindi ng 
iyong sariling bibig, gawin nawa iyon ng banyaga, 
at hindi ng iyong sariling mga labi.” (Kaw 27:2) Ga- 
nito naman ang mismong mga salita ni Jehova: 
“Huwag ipagyabang ng taong marunong ang kani- 
yang sarili dahil sa kaniyang karunungan, at hu- 
wag ipagyabang ng makapangyarihang lalaki ang 
kaniyang sarili dahil sa kaniyang kalakasan. Huwag 
ipagyabang ng taong mayaman ang kaniyang sari- 
li dahil sa kaniyang kayamanan. Kundi ang nagya- 
yabang tungkol sa kaniyang sarili ay magyabang 
dahil sa mismong bagay na ito, sa pagkakaroon ng 
kaunawaan at sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol 
sa akin, na ako ay si Jehova, ang Isa na nagpapaki- 
ta ng maibiging-kabaitan, katarungan at katuwiran 
sa lupa, sapagkat ang mga bagay na ito ay kinalu- 
lugdan ko."---Jer 9:23, 24: ihambing ang Kaw 12:9: 
16:18, 19. 

Pagpapahalaga ng Diyos sa mga Mahinhin. 
Ipinakita ng apostol na si Pablo ang pagpapahalaga 
ng Diyos sa mga mahinhin at itinawag-pansin din 
niya ang sarili niyang paggawi sa kongregasyon bi- 
lang uliran sa gayong mahinhing saloobin. Isinulat 
niya sa mga Kristiyano sa Corinto: “Sapagkat nakiki- 
ta ninyo ang kaniyang pagtawag sa inyo, mga kapa- 
tid, na hindi marami na marunong ayon sa laman 
ang tinawag, hindi marami ang makapangyarihan, 
hindi marami ang ipinanganak na maharlika, kundi 
pinili ng Diyos ang mangmang na mga bagay ng 
sanlibutan, upang mailagay niya sa kahihiyan ang 
mga taong marurunong, at pinili ng Diyos ang ma- 
hihinang bagay ng sanlibutan, upang mailagay niya 
sa kahihiyan ang malalakas na bagay, at pinili ng 
Diyos ang mabababang bagay ng sanlibutan at ang 
mga bagay na hinahamak, ang mga bagay na wala, 
upang mapawi niya ang mga bagay na umiiral, 


1342 


upang walang laman ang maghambog sa paningin 
ng Diyos .. . gaya nga ng nasusulat: ‘Siya na nag- 
hahambog, ipaghambog niya si Jehova. Kaya nga 
nang pumariyan ako sa inyo, mga kapatid, hindi ako 
pumariyan taglay ang karangyaan ng pananalita 
o ng karunungan na ipinahahayag sa inyo ang sa- 
gradong lihim ng Diyos. Sapagkat ipinasiya kong hu- 
wag alamin ang anumang bagay sa gitna ninyo ma- 
liban kay Jesu-Kristo, at siya na ibinayubay. At 
pumariyan ako sa inyo sa kahinaan at sa takot at 
may matinding panginginig, at ang aking pananali- 
ta at yaong ipinangaral ko ay hindi sa mapanghika- 
yat na mga salita ng karunungan kundi sa pagta- 
tanghal ng espiritu at kapangyarihan, upang ang 
inyong pananampalataya ay hindi maging sa karu- 
nungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos.” 
--1Co 1:26-2:b. 

"Huwag Higitan ang mga Bagay na Nakasu- 
lat.” Noong dakong huli sa kaniyang liham, idini- 
in ni Pablo ang pangangailangan na ang bawat isa 
ay maging mahinhin, kung paanong siya mismo ay 
nagpakita ng kahinhinan, o ng isang wastong pang- 
malas sa kaniyang sarili. Ipinaghahambog noon ng 
mga taga-Corinto ang ilang tao, gaya ni Apolos, at 
maging si Pablo mismo. Itinuwid sila ni Pablo at ipi- 
naliwanag niya sa kanila na sa paggawa nila nito, 
sila ay makalaman at hindi espirituwal. Pagkatapos 
ay sinabi niya: “Ngayon, mga kapatid, ang mga ba- 
gay na ito ay iniangkop ko upang ikapit sa aking sa- 
rili at kay Apolos sa inyong ikabubuti, upang sa 
kalagayan namin ay matutuhan ninyo ang alituntu- 
nin: “Huwag higitan ang mga bagay na nakasulat 
[samakatuwid nga, huwag lumampas sa mga hang- 
ganang itinakda ng Kasulatan para sa mga tao hing- 
gil sa kanilang saloobin sa isa't isa at sa kanilang sa- 
rili mismo], upang ang bawat isa sa inyo ay huwag 
magmalaki sa pagkampi sa isa laban sa iba. Sapag- 
kat sino ang nagpapangyaring mapaiba ka sa iba? 
Sa katunayan, ano ang mayroon ka na hindi mo ti- 
nanggap? Ngayon, kung talagang tinanggap mo 
iyon, bakit ka naghahambog na para bang hindi mo 
tinanggap?” Kung isasaisip nila ang bagay na ito, 
maiiwasan nila ang kapalaluan at ang paghaham- 
bog ukol sa sarili o ukol sa iba dahil sa angkan, lahi, 
kulay o nasyonalidad, pisikal na kagandahan, abili- 
dad, kaalaman, katalinuhan, at marami pang iba. 
--1Co 4:6, 7. 

Halimbawa ni Jesu-Kristo. Si Jesu-Kristo ang 
pinakamainam na halimbawa ng kahinhinan. Sinabi 
niya sa kaniyang mga alagad na hindi siya makaga- 
gawa ng kahit isang bagay sa sarili niyang pagkuku- 
sa, kundi kung ano lamang ang nakikita niyang gi- 
nagawa ng Ama, at na ang kaniyang Ama ay mas 
dakila kaysa sa kaniya. (Ju 5:19, 30, 14:28) Tumang- 
gi si Jesus na tumanggap ng mga titulong hindi ukol 
sa kaniya. Nang tawagin siyang “Mabuting Guro" ng 


1343 


isang tagapamahala, tumugon si Jesus: “Bakit mo 
ako tinatawag na mabuti? Walang sinumang mabu- 
ti, maliban sa isa, ang Diyos.” (Luc 18:18, 19) At si- 
nabi niya sa kaniyang mga alagad na bilang mga ali- 
pin ni Jehova, hindi nila dapat ipagmalaki ang mga 
nagagawa nila sa paglilingkod sa Diyos o ang kani- 
lang halaga sa Diyos. Sa halip, kapag nagawa na nila 
ang lahat ng bagay na iniatas sa kanila, dapat silang 
magkaroon ng saloobing, “kami ay walang-kabulu- 
hang mga alipin. Ang aming ginawa ang siyang da- 
pat naming gawin.”--Luc 17:10. 

Karagdagan pa, bilang isang sakdal na tao sa lupa, 
ang Panginoong Jesu-Kristo ay nakahihigit sa kani- 
yang di-sakdal na mga alagad at nagtataglay rin ng 
malaking awtoridad mula sa kaniyang Ama. Ga- 
yunman, sa pakikitungo niya sa kaniyang mga ala- 
gad, siya ay naging makonsiderasyon sa kanilang 
mga limitasyon. Naging maingat siya sa pagsasanay 
sa kanila at gumamit siya ng angkop na pananalita 
sa pakikipag-usap sa kanila. Hindi siya nag-atang sa 
kanila nang higit kaysa sa makakaya nila noong pa- 
nahong iyon.--Ju 16:12, ihambing ang Mat 11:28- 
30; 26:40, 41. 

Sa Pananamit at sa Iba Pang Pag-aari. Nang 
tinatagubilinan ni Pablo ang tagapangasiwang si Ti- 
moteo na tiyaking ang wastong paggawi ay napana- 
natili sa kongregasyon, sinabi niya: “Nais kong gaya- 
kan ng mga babae ang kanilang sarili ng maayos na 
pananamit, na may kahinhinan at katinuan ng pag- 
iisip, hindi ng mga istilo ng pagtitirintas ng buhok at 
ginto o mga perlas o napakamamahaling kagayakan, 
kundi sa paraan na angkop sa mga babae na nag- 
aangking nagpipitagan sa Diyos, samakatuwid nga, 
sa pamamagitan ng mabubuting gawa.” (1Ti 2:9, 10) 
Dito, hindi ipinapayo ng apostol na mali ang pagi- 
ging masinop at ang pagkakaroon ng maganda at 
kalugud-lugod na hitsura, sapagkat inirerekomenda 
niya ang “maayos na pananamit.” Sa halip, ipinaki- 
kita niya na di-wasto ang kapalaluan at pagpapa- 
rangya sa pananamit, anupat dahil dito ay itina- 
tampok ng isa ang kaniyang sarili o ang kaniyang 
kabuhayan. Kasangkot din dito ang kahinhinan na 
nauugnay sa paggalang sa damdamin ng iba, pag- 
galang sa sarili, at karangalan. Ang paraan ng pana- 
namit ng Kristiyano ay hindi dapat na salungat sa 
kagandahang-asal, o sa damdamin ng kongregasyon 
hinggil sa moral, anupat nakatitisod sa iba. Ang 
payong ito hinggil sa pananamit ay nakatutulong 
upang maunawaan ang saloobin ni Jehova tungkol 
sa wastong pangmalas at paggamit ng iba pang mga 
materyal na pag-aari ng isang Kristiyano.---Tingnan 
ang KAPAKUMBABAAN. 


KAIBIGAN. Inilalarawan ng Bibliya ang tunay 
na kaibigan bilang isa na mas malapit pa kaysa sa 
isang kapatid, hindi nagbabago sa kaniyang pagka- 


KAIBIGAN 


matapat at pagkapalakaibigan, sumasaklolo sa kani- 
yang kasamahan kapag may kabagabagan, at nag- 
papayo rito nang may katapatan. (Kaw 18:24, 17:17: 
27:6, 9) Sa kabilang dako, ang mayayaman at ang 
mga nagbibigay ng mga regalo ay may maraming 
kaibigan ngunit interesado lamang ang mga ito sa 
makasariling mga pakinabang na nakukuha nila sa 
gayong pakikipagkaibigan. (Kaw 14:20, 19:4, 6, 7) 
Angkop lamang na magpayo si Jesu-Kristo na hu- 
wag anyayahan sa hapunan ang mga kaibigang 
may maigaganti, kundi yaong mga taong walang 
maigaganti. (Luc 14:12-14) Sa bagay na ito, si Jesus 
mismo ang nagpakita ng halimbawa anupat tinulu- 
ngan niya sa espirituwal na paraan yaong mga ta- 
ong hinahamak. Dahil dito, tinagurian siyang “kai- 
bigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga 
makasalanan.” (Mat 11:19) Ngunit sinabi ni Jesus na 
yaon lamang mga sumusunod sa mga utos niya ang 
kaniyang tunay na mga kaibigan. Ipinakita niya ang 
kaniyang pag-ibig sa kanila sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng kaniyang kaluluwa alang-alang sa ka- 
nila at pinasigla niya silang ibigin ang isa't isa sa ga- 
yunding paraan.---Ju 15:12-14. 

Tinukoy ng unang-siglong mga Kristiyano ang la- 
hat ng kanilang mga kapananampalataya bilang 
"mga kaibigan.” (3Ju 14) Gayunman, posible pa rin 
na ang isa ay maging mas malapit sa ilang miyem- 
bro ng kongregasyong Kristiyano kaysa sa iba, ma- 
aaring dahil sa mga ugnayang pampamilya, mas 
malapit na pagsasamahan dahil sa mga kalagayan, 
magkakaparehong kinalakhan o mga interes, pagka- 
kasundo ng personalidad, o dahil sa maiinam na ka- 
tangiang Kristiyano na nakita niya sa pakikisama sa 
kanila. Dahil sa mga katangiang taglay nina Pedro, 
Santiago, at Juan, sila ang mga alagad na isinama ni 
Jesus upang magtamasa ng maraming pribilehiyo, 
gaya noong hayaan niyang masaksihan nila ang 
tagpo ng pagbabagong-anyo. May kinalaman dito, 
maaaring may mga bagay na iniisip si Jesus sa hi- 
naharap para sa tatlong lalaking ito, mga bagay na 
alam niyang doon ay magagamit niya sila upang 
makapaglingkod sa kaniya.---Mar 9:1-10, 14:32, 33; 
Luc 8:51. 

Bagaman, tulad ni Jesus, ang isang Kristiyano ay 
nagpapakita ng pag-ibig sa sangkatauhan sa pang- 
kalahatan, marapat lamang na ipamalas niya ang 
uri ng pag-ibig na para sa kaibigan tangi lamang sa 
mga kaibigan ng Diyos. Idiniriin ito ng tanong na 
iniharap kay Haring Jehosapat: “Sa balakyot ba da- 
pat ibigay ang tulong, at yaon bang mga napopoot 
kay Jehova ang dapat mong ibigin?” (2Cr 19:2) Ang 
mga taong nagnanais na maging kaibigan ng sanli- 
butan ay nagiging mga kaaway ng Diyos.---San 4:4. 

Ang pinakanamumukod-tanging pagkakaibigan 
sa pagitan ng mga tao na iniulat sa Hebreong 


KAIBIGAN 


Kasulatan ay yaong kina David at Jonatan. Baga- 
man si Jonatan ang likas na tagapagmana ng tro- 
no ng kaniyang amang si Saul, hindi niya kinapoo- 
tan si David ni itinuring man niya itong karibal, 
kundi kinilala niya na si David ang pinapaboran ni 
Jehova. Kaya naman “ang mismong kaluluwa ni Jo- 
natan ay nalakip sa kaluluwa ni David, at inibig siya 
ni Jonatan na gaya ng kaniyang sariling kaluluwa.” 
(1Sa 18:1) Pagkamatay ni Jonatan sa isang pakiki- 
pagbaka, nanaghoy nang labis-labis si David dahil 
sa pagkawala ng kaniyang kaibigan, na sinasabi: 
“Ako ay napipighati dahil sa iyo, kapatid kong Jona- 
tan, naging lubhang kaiga-igaya ka sa akin. Higit 
na kamangha-mangha ang iyong pag-ibig sa akin 
kaysa sa pag-ibig ng mga babae.” (2Sa 1:26) Na- 
ging posible ang pagkakaibigang ito dahil itinuring 
ni David at ni Jonatan ang pagkamatapat sa Diyos 
na Jehova bilang ang pangunahin sa lahat ng iba 
pang bagay. 

Kabaligtaran naman nito, dahil sa katiwalian sa 
moral noong mga araw ng propetang si Mikas, kina- 
ilangan niyang magbabala: “Huwag ninyong ilagak 
ang inyong tiwala sa isang matalik na kaibigan.” 
(Mik 7:5) Binanggit din ni Jesus na maging ang da- 
ting mga kaibigan ng kaniyang mga tagasunod ay 
magiging kalaban nila at ibibigay sila ng mga ito 
upang maipapatay.--Luc 21:16, tingnan ang PAG- 
IBIG. 

Kaibigan ng Diyos. Kabilang sa mga pagpa- 
palang ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham ay ang 
pribilehiyo at karangalan na tawaging “kaibigan 
[o, mangingibig] ni Jehova.” Ito ay dahil sa namu- 
mukod-tanging pananampalataya ni Abraham, na 
ipinakita niya sa sukdulang antas nang maging 
handa siyang ihandog bilang hain ang kaniyang 
anak na si Isaac.--Isa 41:8, tlb sa Rbi8, 2Cr 20:7, 
San 2:21-23, tingnan ang IPAHAYAG NA MATUWID. 

Sa pamamagitan ng wastong paggamit sa “di- 
matuwid na kayamanan,” ang isa ay maaaring ma- 
ging kaibigan ng Diyos na Jehova at ng Kaniyang 
Anak, na maaaring tumanggap sa kaniya sa “wa- 
lang-hanggang mga tahanang dako,” gaya ng itina- 
wag-pansin ni Jesu-Kristo sa ilustrasyon niya tung- 
kol sa di-matuwid na katiwala. (Luc 16:1-13) Sa 
katunayan, tinawag ni Jesus ang mga alagad niya 
bilang kaniyang mga kaibigan, at samakatuwid ay 
mga kaibigan din sila ng kaniyang Ama. (Ju 15:13- 
15; 14:21) Sa Awit 15:1-5, binabalangkas ang mga 
kahilingan kung paano maaaring maging panauhin 
sa tolda ni Jehova ang isang tao bilang isa sa Kani- 
yang mga kaibigan. 

Kabaligtaran nito, ang pakikipagkaibigan sa sanli- 
butan ay pakikipag-alit sa Diyos. (San 4:4; 1Ju 2:15- 
17) Ang sangkatauhan sa kabuuan ay hiwalay sa 
Diyos at may pakikipag-alit sa kaniya. Gayunman, 


1344 


posible ang pakikipagkasundo, ngunit sa pamama- 
gitan lamang ni Jesu-Kristo at ng ministeryo ng pa- 
kikipagkasundo na ipinagkatiwala ng Diyos sa mga 
embahador ng kaniyang Anak. Sa katapus-tapusan, 
tanging ang mga kaibigan ng Diyos ang magtata- 
masa ng walang-hanggang buhay.--2Co 5:18-20, 
Apo 21:3, 4, Aw 37:29. 

Kaibigan (Kasamahan) ng Hari. Kapag gi- 
nagamit ang pananalitang ito, hindi ipinahihiwatig 
ng Bibliya na may iba pa itong kahulugan bukod pa 
sa isa na palakaibigan o isang kasamahan. Ni tuwi- 
ran man nitong inilalarawan ang espesipikong mga 
tungkulin ng kaibigan ng hari bilang isang opisyal 
na titulo. Gayunman, kung ibabatay sa mga kauga- 
lian sa ibang mga lupain, maaaring ang pananali- 
tang ito ay tumutukoy sa isang opisyal ng korte na 
kapalagayang-loob, isang personal na kaibigan, at 
isang kasamahan ng hari na kung minsan ay nag- 
papatupad ng kompidensiyal na mga utos.---Gen 
26:26. 

Kabilang sa mga dignitaryo sa korte ni Solomon, 
na nakatala sa 1 Hari 4:1-6, ang dalawang anak ni 
Natan. Ang isa ay binabanggit na “namamahala sa 
mga kinatawan,” samantalang ang isa naman, si Za- 
bud, ay tinatawag na “ang kaibigan ng hari.” Noong 
naghahari ang ama ni Solomon na si Haring David, 
si Husai na Arkita ang tinutukoy na may gani- 
tong kaugnayan kay Haring David, anupat tinata- 
wag siyang “kaibigan ni David.” Bilang tugon sa ka- 
hilingan ni David, bumalik si Husai sa Jerusalem 
upang biguin ang payo ni Ahitopel nang makipag- 
sabuwatan si Absalom na agawin ang trono.---2Sa 
15:32-37, 16:16-19. 

Sa sinaunang mga Ehipsiyong hari, may ilang 
grupo ng “mga kaibigan” ng hari. Ang titulong ito 
ay hindi tumutukoy sa anumang pantanging ka- 
tungkulan kundi isa lamang katawagang pandangal 
para sa mga opisyal na ang tunay na mga tungku- 
lin ay ipinahihiwatig ng iba pang mga titulo. Mali- 
mit ding banggitin ang 'mga kaibigan ng hari” may 
kaugnayan sa Imperyo ng Gresya. Doon, ang hari 
ay sumasangguni sa isang espesipikong lupon na 
binubuo ng mga kaibigang ito bago siya gumawa ng 
mga pasiya hinggil sa mahahalagang bagay. May- 
roon ding ganitong katungkulan noon sa Persia, 
Arabia, at Etiopia. 

Kaibigan ng Kasintahang Lalaki. Noong si- 
naunang panahon, isa sa mga lalaking malalapit na 
kakilala ng kasintahang lalaki ang gumaganap bi- 
lang legal na kinatawan ng kasintahang lalaki at 
may pangunahing pananagutan sa paggawa ng mga 
kaayusan para sa pag-aasawa. Kung minsan, siya 
ang nagsasaayos ng pakikipagkasundo sa mga ma- 
gulang ng kasintahang babae para sa pagpapakasal, 
anupat naghahatid ng dote sa ama at ng mga kalo- 


1345 


ob naman sa kasintahang babae. Siya ang itinutu- 
ring na namamagitan sa kasintahang babae at sa 
kasintahang lalaki. Dumarating ang prusisyon ng 
kasalan sa bahay ng ama ng kasintahang lalaki o sa 
bahay ng kasintahang lalaki, kung saan ipinagdiri- 
wang ang piging ng kasalan. Doon nagtatagpo ang 
kasintahang lalaki at ang kasintahang babae. Sa pi- 
ging, kapag narinig na niyang nagsalita ang kasinta- 
hang lalaki sa kasintahang babae, ang kaibigan ng 
kasintahang lalaki ay naliligayahan, yamang nada- 
rama niyang matagumpay na natapos ang kaniyang 
tungkulin.--Ju 3:29. 

Ipinakilala ni Juan na Tagapagbautismo, na nag- 
handa ng daan para sa Mesiyas, ang unang mga mi- 
yembro ng “kasintahang babae” kay Jesu-Kristo, na 
sa kaniya ay may pakikipagtipan ito. (2Co 11:2, Efe 
5:22-27; Apo 21:2, 9) Kaya naman masasabi ni Juan: 
“Kayo mismo ang nagpapatotoo sa akin na sinabi ko, 
Hindi ako ang Kristo, kundi, Ako ay isinugo sa una- 
han ng isang iyon. Siya na may kasintahang babae 
ay ang kasintahang lalaki. Gayunman, ang kaibigan 
ng kasintahang lalaki, kapag tumindig ito at narinig 
siya, ay may malaking kagalakan dahil sa tinig 
ng kasintahang lalaki. Samakatuwid ang kagalakan 
kong ito ay nalubos na.” Kung paanong sa puntong 
ito ay naisagawa na ng kaibigan ng kasintahang la- 
laki ang kaniyang layunin at hindi na siya isang pa- 
ngunahing tauhan, sa gayunding paraan ay sinabi 
ni Juan tungkol sa kaniyang sarili may kaugnayan 
kay Jesu-Kristo: “Ang isang iyon ay kailangang pa- 
tuloy na dumami, ngunit ako ay kailangang patuloy 
na kumaunti.”--Ju 3:27-30. 

May binanggit na “mga kaibigan ng kasintahang 
lalaki” sa Mateo 9:15. Dito ay tinutukoy ang iba pang 
mga kaibigan na sumama sa prusisyon ng kasalan 
at na inanyayahan sa piging ng kasalan. 


KAIMBUTAN. 


KAIN [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “maglabas, magtamo, bumili']. 

1. Isang pangalang ginamit sa isang kasabihan 
ni Balaam upang tumukoy sa tribo ng mga Kenita. 
(Bil 24:22) Isinalin itong “mga Kenita” sa Hukom 
4:11.-- Tingnan ang KENITA. 

2. Isang lunsod sa bulubunduking pook ng Juda. 
(Jos 15:1, 48, 57) Iniuugnay ito sa en-Nebi Yaqin, 
mga 6 na km (3.5 mi) sa TS ng Hebron. 


KAINAN. Kadalasa'y mga okasyon ng maliga- 
yang pagsasamahan na nakapagdudulot din ng es- 
pirituwal na kapakinabangan sa gitna ng sinaunang 
mga Hebreo at, nang maglaon, sa unang mga Kris- 
tiyano. Ang mga kainan ay naglaan din ng mga 
pagkakataon upang magpakita ng pag-ibig at pag- 
kamapagpatuloy sa iba. Waring kaugalian ng mga 
Hebreo at ng unang mga Kristiyano ang manala- 


Tingnan ang KASAKIMAN. 


KAINAN 


ngin may kaugnayan sa mga kainan.--1Sa 9:13, 
Gaw 27:35, 1Ti 4:1, 3, tingnan ang HAPUNAN NG 
PANGINOON, PAGKAMAPAGPATULOY, PIGING NG PAG-IBIG. 

Waring dalawang beses bawat araw kung kumain 
ang mga Israelita, ang una ay sa umaga at ang ika- 
lawa ay sa gabi pagkatapos magtrabaho. (Ihambing 
ang Ru 3:2, 3, 7; 1Ha 17:6.) Bagaman sa bahay ku- 
makain ng agahan ang marami, lumilitaw na na- 
ging kaugalian ng iba, kabilang na ang mga ma- 
ngingisda na nagpapagal sa buong magdamag, na 
magbaon ng pagkain sa trabaho. Maaari ring iluto 
ng mga mangingisda ang ilan sa mga nahuli nila 
para sa kanilang agahan.---Ihambing ang Mar 8:14: 
Ju 21:12, 15. 

Gayunman, may katibayan na may kainan din 
noon sa bandang tanghali, bagaman marahil, kaun- 
ti lamang ang pagkaing inihahain. (Gaw 10:9, 10) 
Malamang na sa ganitong oras, ang mga taong nag- 
tatrabaho sa bukid ay tumitigil upang magpahinga 
at kumain.-- Ihambing ang Ru 2:14. 

Karaniwan na, mga babae ang naghahain ng pag- 
kain. (Ju 12:1-3) Ngunit kung minsan, kumakain si- 
lang kasama ng mga lalaki. (1Sa 1:4, 5: Job 1:4) Sa 
mga sambahayan ng mga mariwasa, partikular na 
ng mga maharlika, may mga lingkod na nagsisilbi 
sa mga kumakain sa mesa. May pantanging kaga- 
yakan ang mga tagapagsilbi sa mesa ni Haring So- 
lomon.-- 1Ha 10:4, 5: 2Cr 9:3, 4. 

Kadalasan, sa indibiduwal na mga kopa inilalagay 
ang mga inumin, ngunit ang pagkain ay karaniwan 
nang inihahain sa iisang pinggan. Yaong mga kuma- 
kain ay maaaring umabot ng pagkain na ginagamit 
ang kanilang kamay o gamit ang isang piraso ng ti- 
napay bilang pangkutsara sa ilang pagkain.---Mar 
14:20, Ju 13:25, 26, tingnan din ang Kaw 26:15. 

Sa mga kainan, maaaring nakahilig o nakaupo 
ang mga tao. (Gen 18:4; 27:19; Huk 19:6, Luc 9:14) 
Sa isang relyebe mula sa palasyo ng Asiryanong si 
Haring Ashurbanipal, inilalarawan siyang nakahilig 
sa isang higaan samantalang ang kaniyang reyna 
naman ay nakaupo sa isang mataas na silya habang 
sila'y nagpipiging. Lumilitaw na nakaugalian din ng 
mga Persiano na humilig sa mga higaan kapag pa- 
nahon ng kainan. (Es 7:8) Noong panahon ni Ezekiel, 
gumamit ng mga mesa at mga higaan ang ilang Is- 
raelita.--Eze 23:41. 

Noong Panahon ng Ministeryo ni Jesus sa 
Lupa. Noong unang siglo C.E., karaniwang kau- 
galiang Hebreo ang paghuhugas ng mga kamay 
bago kumain. Isa itong kaugalian ng mga eskriba at 
mga Pariseo noon na bahagi ng kanilang mga rit- 
wal.--Mar 7:1-8, tingnan ang PAGHUHUGAS NG MGA 
KAMAY. 

Sa mga handaan o malalaking piging noong pa- 
nahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa, inilalagay ang 


KAIWAN 


mga higaan sa tatlong gilid ng isang mesa. Sa ikaa- 
pat na gilid na hindi nahaharangan, maalwang ma- 
kalalapit sa mesa ang mga naghahain ng pagkain. 
Kung minsan, apat o limang tao ang umuukupa sa 
isang higaan, ngunit kadalasan ay tatlo lamang. Ka- 
raniwan nang itinutukod ng mga kumakain ang 
kanilang kaliwang siko, malamang sa isang unan, 
samantalang ang kanilang mukha ay nakaharap sa 
mesa. Karaniwan na, kanang kamay ang ipinang- 
aabot sa pagkain. Ang pinakaimportanteng puwesto 
sa isang higaan ay yaong kinauupuan ng tao na wa- 
lang katalikuran. Kapag ang isang tao ay nasa “da- 
kong dibdib” ng isa na nakahilig sa isang kainan, na- 
ngangahulugan ito na nasa harap siya ng isang iyon 
at nagpapahiwatig din na tinatamasa niya ang pa- 
bor niyaon. (Ju 13:23) Ang sinumang nakahilig sa 
dakong dibdib ng isang tao ay madali niyang kausa- 
pin nang lihim. 

Ipinahihiwatig ng kinaugaliang tatlong posisyon 
sa bawat higaan kung ang inuukupa ng isa ay ang 
mataas, panggitna, o mababang posisyon sa higaan. 
Kapag maraming higaan ang ginamit, ang isa na 
nasa mababang posisyon sa higaang pinakamala- 
yo sa punong-abala ang may pinakamababang po- 
sisyon sa kainan.--Ihambing ang Mat 23:6, Luc 
14:7-11. 

Sa ilang masasayang okasyon, maaaring ang ma- 
laking kainan o piging ay nasa ilalim ng isang taga- 
pangasiwa (Ju 2:9) at maaaring magkaroon ng pa- 
latuntunan gaya ng “isang konsyerto ng musika at 
sayawan. ”---Luc 15:25. 

Wastong Pangmalas sa mga Kainan. Kaloo- 
ban ng Diyos na ang tao ay masiyahan sa pagkain at 
inumin. (Ec 2:24) Ngunit kinasusuklaman niya ang 
mga pagpapakalabis. (Kaw 23:20, 21, Ec 10:17, Ro 
13:13, 1Pe 4:3, tingnan ang KALASINGAN, PAGLALA- 
SING, MATAKAW.) Yamang maaaring maging totoong 
nakalulugod ang pagkain nang katamtaman, ang 
kalagayan ng isa na may pusong nagagalak ay ma- 
ihahambing sa patuloy na pagpipiging. (Kaw 15:15) 
Gayundin, higit na kasiya-siya ang kainan kapag 
may pag-iibigan ang mga magkakasalo. Ang sabi 
nga ng kawikaan: “Mas mabuti ang pagkaing gulay 
na doon ay may pag-ibig kaysa sa pinatabang toro 
na may kasamang poot.”--Kaw 15:17. 

Makasagisag na Paggamit. Ang pagsasalo sa 
pagkain ay nagpapahiwatig ng pagkakaibigan at ka- 
payapaan sa pagitan ng mga indibiduwal na nasa- 
sangkot. Samakatuwid, ang isa na nagkapribilehiyo 
na palaging kumain sa mesa ng hari ay pantanging 
pinapaboran at nagtatamasa ng isang napakalapit 
na buklod sa monarkang iyon. (1Ha 2:7) Ganitong 
kaugnayan ang ipinangako ni Jesus sa kaniyang ta- 
pat na mga alagad nang sabihin niya sa kanila na 
kakain at iinom silang kasama niya sa kaniyang Ka- 


1346 


harian.---Luc 22:28-30, tingnan din ang Luc 13:29, 
Apo 19:9. 

Dahil sa pagkapuksa niyaong mga sumasalansang 
sa Diyos, magkakaroon ng okasyon para sa isang 
“dakilang hapunan.” Ang hapunang ito ay para sa 
mga ibon na kakain sa mga bangkay niyaong mga 
mapapatay. (Apo 19:15-18) Ibang-iba naman dito 
ang kainang magaganap sa malaking piging para sa 
lahat ng mga bayan na binanggit sa Isaias 25:6. 


KAIWAN. [Lumilitaw na isang diyos-bituin, ya- 
mang ginamit ang pangalang Kaiwan sa isang pa- 
ralelismo kasama ng pananalitang “ang bituin ng 
inyong diyos.” (Am 5:26) Maliwanag na ang tinutu- 
koy rito ay ang bituing kaimanu o kaiwanu sa wi- 
kang Akkadiano, yamang lumilitaw ito sa mga ins- 
kripsiyong Akkadiano bilang pangalan ni Saturn 
(isang diyos-bituin). Sa tekstong Masoretiko, sad- 
yang nilagyan ng tuldok-patinig ang pangalang ito 
upang tumugma sa salitang Hebreo na shig-quts' 
(kasuklam-suklam na bagay). Sa Griegong Septua- 
gint, ang “Kaiwan" ay isinalin bilang Rhaiphan, ipi- 
napalagay na isang Ehipsiyong katawagan para kay 
Saturn. Sa pagsipi naman ni Esteban, sa Gawa 7:43, 
Rhompha” ang makikita sa tekstong Griego nina 
Westcott at Hort.--Tingnan ang ASTROLOGO; REPAN. 


KAKAIBANG APOY AT INSENSO. Sale 
vitico 10:1, ang salitang Hebreo na zar (pambabae, 
za'rah” sa literal, kakaiba) ay ginamit may kaugna- 
yan sa “kakaibang apoy, na hindi iniutos ng Diyos sa 
kanila” ngunit siyang inihandog ng mga anak ni Aa- 
ron na sina Nadab at Abihu kay Jehova anupat da- 
hil dito ay pinatay Niya sila sa pamamagitan ng 
apoy. (Lev 10:2; Bil 3:4: 26:61) Pagkatapos ay sinabi 
ni Jehova kay Aaron: “Huwag kayong iinom ng alak 
o ng nakalalangong inumin, ikaw at ang iyong mga 
anak na kasama mo, kapag kayo ay pumapasok sa 
tolda ng kapisanan, upang hindi kayo mamatay. Ito 
ay isang batas hanggang sa panahong walang tak- 
da para sa inyong mga salinlahi, upang makilala 
ang pagkakaiba sa pagitan ng banal na bagay at ng 
di-banal at sa pagitan ng bagay na marumi at ng 
malinis, at upang ituro sa mga anak ni Israel ang la- 
hat ng mga tuntunin na sinalita ni Jehova sa kani- 
la sa pamamagitan ni Moises.” (Lev 10:8-11) Waring 
ipinahihiwatig nito na sina Nadab at Abihu ay lango 
noon, anupat ito ang nagpalakas ng kanilang loob 
upang maghandog ng apoy na hindi iniutos sa ka- 
nila. Malamang na kakaiba ang apoy na iyon may 
kinalaman sa panahon, lugar, o paraan ng pagha- 
handog, o maaaring iyon ay insensong naiiba ang 
komposisyon kaysa sa inilalarawan sa Exodo 30: 
34, 35. Hindi dahilan ang kalasingan upang hindi 
sila hatulan sa kanilang pagkakasala. 


1347 


Ginamit din ang salitang zar, sa Exodo 30:9, may 
kaugnayan sa pagsusunog ng kakaibang insenso 
sa ibabaw ng altar ng insenso sa Dakong Banal. 
--Tingnan ang tlb sa Rbi8. 


KAKAYAHANG MAG-ISIP. Ang terminong 
Hebreo na mezim.mah' ay ginagamit upang tu- 
mukoy sa kakayahang mag-isip, o sa kakayahang 
magsaalang-alang sa isang bagay nang may karu- 
nungan at pagbubulay-bulay, salig sa lubos na ka- 
alaman (Kaw 5:2; 8:12): sa mga pakana, mga katha, 
at mangmang na mga kaisipan ng mga taong ba- 
lakyot (Aw 10:2, 4, 21:11, 37:7, 139:19, 20, Kaw 
12:2: 24:8, Jer 11:15): o sa may-layuning mga “ka- 
isipan” ng Diyos na Jehova o ng kaniyang “puso” 
(Job 42:2: Jer 23:20, 30:24: 51:11). 

Isa sa mga layunin ng Mga Kawikaan ay ang 
magbigay sa isang kabataan ng kaalaman at ka- 
kayahang mag-isip. (Kaw 1:1-4) Ang mga im- 
pormasyong nakapaloob sa Mga Kawikaan ay na- 
katutulong sa isang indibiduwal na makabuo ng 
kapaki-pakinabang na mga kaisipan at mga ideya 
na makapagbibigay ng layunin at direksiyon sa 
kaniyang buhay. Iniingatan siya ng kakayahang 
mag-isip mula sa pagsunod sa maling landasin at 
sa pakikisama sa mga nais umimpluwensiya sa ka- 
niya sa ikasasama, yamang tinutulungan siya nito 
na makita kung ano ang kahahantungan ng ga- 
yong pagkilos. Nagbubunga ito ng pagpapala para 
sa indibiduwal na iyon. Iniingatan siya ng karunu- 
ngan at kakayahang mag-isip mula sa pagsasaga- 
wa ng mga gawaing hahantong sa kapahamakan at 
sa gayo'y nagiging buhay ang mga ito sa kaniyang 
kaluluwa. Nagtatamasa siya ng katiwasayan, anu- 
pat hindi natatakot na baka lapatan siya ng kataru- 
ngan dahil sa kaniyang masamang gawa.---Kaw 
3:21-25. 

Gayunman, posible rin na maging tudlaan ng 
pagkapoot ang isang taong tunay na gumagamit ng 
kakayahang mag-isip. Maaaring ito ang ipinahihi- 
watig sa Kawikaan 14:17: “Ang taong may kakaya- 
hang mag-isip ay kinapopootan.” Kadalasan, yaong 
mga gumagamit ng kanilang mental na mga kaka- 
yahan ay hindi kinalulugdan ng mga taong hindi pa- 
laisip. Gayundin, sa diwa, yaong mga gumagamit 
ng kanilang isip sa paggawa ng kalooban ng Diyos 
ay kinapopootan. Gaya ng sinabi ni Jesu-Kristo: “Sa- 
pagkat hindi kayo bahagi ng sanlibutan, kundi pini- 
li ko kayo mula sa sanlibutan, dahil dito ay napopo- 
ot sa inyo ang sanlibutan.” (Ju 15:19) Sabihin pa, sa 
Kawikaan 14:17, ang termino sa orihinal na wika 
para sa “kakayahang mag-isip” ay maaaring sumak- 
law sa mapaminsalang kaisipan. Samakatuwid, ang 
tekstong iyon ay maaari ring mangahulugan na ang 
isang taong kumakatha ng masama ay kinapopoo- 
tan, at, kaayon nito, ang ilang salin ay kababasahan 


KALABAN 


ng ganito: “At ang isang taong may masasamang 
pakana ay kinapopootan.”--JP, Ro. 


KAKOK [sa Heb., pangmaramihan, bar.burim': 
sa Ingles, cuckoo]. Sa Bibliya, ang pangalang ito ay 
minsan lamang lumitaw, sa 1 Hari 4:23, kung saan 
kasama sa talaan ng pang-araw-araw na pagkaing 
inilalaan sa korte ni Solomon ang ‘mga kakok [bar- 
burrim'].” (JB, NW) Bagaman “ibon” ang mababasa 
sa ibang mga bersiyon (BSP, MB), waring ang bar- 
bu-rim' ay tumutukoy sa isang espesipikong uri ng 
ibon at hindi isang pangkalahatang termino la- 
mang. Bagaman may mga nagsasabing ito'y ang 
tandang na kinapon, guinea hen, o gansa, iminu- 
mungkahi ng leksikograpong si W. Baumgartner 
(Hebraisches und Aramdisches Lexikon zum Alten 
Testament, Leiden, 1967, p. 147) ang “kakok,” at wa- 
ring ipinahihiwatig iyan ng pangalang Arabe na 
abu burbur para sa ibong ito. 

Ang common cuckoo (Cuculus canorus) at ang 
great spotted cuckoo (Clamator glandarius) ay pare- 
hong dumaraan sa Palestina kapag nandarayuhan 
sa hilaga, at dumarating sila sa maagang bahagi ng 
Marso. Ang kakok ay may katamtamang laki, kaha- 
wig ng maliit na lawin, at may tuka na bahagyang 
nakakurba, matalas at patulis. Karaniwa'y di-pansi- 
nin ang mga kulay ng kakok gaya ng mapusyaw na 
abuhin o mapusyaw na kayumanggi hanggang sa 
kayumangging mamula-mula o itim. Ang tiyan nito 
ay kadalasang maputi na may maninipis na guhit 
na itim. 

Bagaman itinuturing ng ilan na ang ibong kakok 
ay maliit para isama sa mga pagkain ni Solomon, 
dapat pansinin na kahit ang mga mayang binalahi- 
buhan ay ipinagbibili noon sa mga pamilihan sa Git- 
nang Silangan. (Mat 10:29) Karagdagan pa, ang 
mga kakok na ito ay “pinataba,' at ganito ang sabi ng 
The American Cyclopeedia tungkol sa mga ito: “Ka- 
pag taglagas ay matataba ang mga ito at itinuturing 
na mahalagang pagkain, ang mga ito'y gustung- 
gusto ng sinaunang mga tao, at ipinapalagay na na- 
kagagamot ang karne ng mga ito.”-- 1883, Tomo V, 
p. 557. 

Ang kakok ay hindi ibong maninila ni kumakain 
man ng bangkay kundi ng mga insekto. Ito'y legal 
na “malinis” at angkop sa maharlikang mesa ni 
Solomon. Bagaman isinama ng King James Ver- 
sion ang “cuckow” sa maruruming ibon sa Levitico 
11:16 at Deuteronomio 14:15, hindi na katanggap- 
tanggap ang pagkakasaling ito (ng Hebreong sha'- 
chaph).--- Tingnan ang GOLONDRINA. 


KALABAN [sa Ingles, adversary]. Isang kaaway 
na sumasalansang o kumokontra, isang katungga- 
li. Ang salitang Hebreo para sa “kalaban” (tsar) 
ay nagmula sa salitang-ugat na nangangahulugang 


KALAI 


"ligaligin, kapootan.” (Bil 25:18, Aw 129:1) Ang sali- 
tang Griego naman na anttidi:kos ay pangunahin 
nang tumutukoy sa isang “kalaban sa batas” sa 
isang legal na usapin (Luc 12:58, 18:3), ngunit maa- 
ari rin itong tumukoy sa ibang mga kalaban, o mga 
kaaway, gaya sa 1 Pedro 5:8. 

Ang pinakabalakyot na Kalaban, si Satanas na Di- 
yablo, ay gumawa ng paraan upang ang ibang mga 
tao at mga anghel (tingnan ang DEMONYO) ay suma- 
ma sa kaniyang pagsalansang sa Diyos at sa tao. 
Unang ipinakita ni Satanas ang kaniyang pagsalan- 
sang sa hardin ng Eden. Sa pamamagitan ng malu- 
pit at pailalim na pagkilos, inakay niya si Eva at 
pagkatapos ay si Adan sa isang landasin ng paghi- 
himagsik na nagdulot ng kasalanan at kamatayan 
sa buong sangkatauhan. Sa mga korte ng langit, 
ipinakita ni Satanas ang kaniyang pananalansang, 
anupat pinaratangan niya si Jehova ng panunuhol 
kay Job kapalit ng pagkamatapat nito, isang para- 
tang na naging isang pansansinukob na usapin. 
--Job 1:6-11, 2:1-5, tingnan ang SATANAS. 

Sa lahat ng yugto ng panahon, ang mga mana- 
namba ni Jehova ay nagbabata ng katulad na pag- 
salansang mula sa Kalaban sa pamamagitan ng 
mga alipores nito. Halimbawa, nang bumalik ang 
nalabi ng bayan ng Diyos mula sa Babilonya, may 
mga nagtangkang humadlang sa muling pagtatayo 
ng templo at ng pader ng lunsod. (Ezr 4:1: Ne 4:11) 
Ang ubod-samang si Haman, taglay ang espiritu ng 
Diyablo, ay naging isang balakyot na kalaban ng 
mga Judio noong mga araw ni Reyna Esther. (Es 
7:6) Sa ngayon, ang mga Kristiyano ay kailangang 
maging alisto, maingat, mapagbantay, at puspu- 
sang makipaglaban ukol sa pananampalataya laban 
sa mga pakana ng Kalaban. (Efe 6:11, 12; Jud 3) Ipi- 
nayo ni Pedro: “Panatilihin ang inyong katinuan, 
maging mapagbantay. Ang inyong kalaban, ang 
Diyablo, ay gumagala-gala tulad ng isang leong 
umuungal, na naghahanap ng masisila. Ngunit ma- 
nindigan kayo laban sa kaniya, matatag sa pana- 
nampalataya.” (IPe 5:8, 9) Sa dakong huli, mag- 
tatagumpay ang kapangyarihan ni Jehova laban sa 
lahat ng mga sumasalansang.---Jer 30:16, Mik 5:9. 

Noon, kapag ang bayan ng Diyos ay di-tapat, pi- 
nahihintulutan niyang dambungin at talunin sila 
ng kanilang mga kalaban. (Aw 89:42, Pan 1:5, 7, 
10, 17: 2:17: 4:12) Gayunman, mali ang naging 
konklusyon ng mga kaaway hinggil sa mga tagum- 
pay na ito, anupat inangkin nila ang karangalan sa 
kanilang mga tagumpay at pinuri nila ang kanilang 
mga diyos o kaya'y nadama nilang hindi sila pag- 
susulitin sa paraan ng pakikitungo nila sa bayan ni 
Jehova. (Deu 32:27: Jer 50:7) Dahil dito, kinaila- 
ngan ni Jehova na pagpakumbabain ang mapag- 
mapuri at naghahambog na mga kalabang ito (Isa 


1348 


1:24, 26:11: 59:18, Na 1:2); at ginawa niya ito alang- 
alang sa kaniyang banal na pangalan.--Isa 64:2, 
Eze 36:21-24. 


KALAI. Isang saserdote noong mga araw ng 
mataas na saserdoteng si Joiakim. Siya ang ulo ng 
sambahayan ni Salai sa panig ng ama.--Ne 12:12, 
20, 26. 


KALALIMAN. Ayon sa Greek and English 
Lexicon to the New Testament ni Parkhurst (Lon- 
don, 1845, p. 2), ang Griegong a'bys:sos ay na- 
ngangahulugang “napakalalim o pagkalalim-lalim.” 
Ayon naman sa Greek-English Lexicon nina Liddell 
at Scott (Oxford, 1968, p. 4), ito ay nangangahulu- 
gang “di-maarok, walang-hangganan.” Lagi itong 
ginagamit ng Griegong Septuagint bilang salin ng 
Hebreong tehohm” (matubig na kalaliman), gaya sa 
Genesis 1:2: 7:11. 

Ang a'byssos ay lumilitaw nang siyam na ulit sa 
Kristiyanong Griegong Kasulatan, anupat ang pito 
sa mga ito ay nasa aklat ng Apocalipsis. Sa “kalali- 
man” lumabas ang makasagisag na mga balang sa 
pangunguna ng kanilang hari, si Abadon o Apolyon, 
“ang anghel ng kalaliman.” (Apo 9:1-3, 11) “Ang 
mabangis na hayop" na nakipagdigma sa “dalawang 
saksi” ng Diyos at pumatay sa kanila ay binabang- 
git din na lumabas “mula sa kalaliman.” (Apo 11: 
3, 7) Inilalarawan ng Apocalipsis 20:1-3 ang pang- 
hinaharap na pagbubulid kay Satanas sa kalaliman 
sa loob ng isang libong taon, anupat noong isang 
pagkakataon ay ipinakiusap kay Jesus ng isang huk- 
bo ng mga demonyo na huwag itong gawin sa kani- 
la.--Luc 8:31. 

Ang Kahulugan Nito sa Kasulatan. Kapan- 
sin-pansin na hindi ginamit ng Griegong Septuagint 
ang a'byssos bilang salin ng Hebreong she'oh/, at 
dahil mga espiritung nilalang ang ibubulid doon, 
hindi wastong limitahan ang kahulugan nito bilang 
Sheol o Hades lamang, yamang ang dalawang sali- 
tang ito ay malinaw na tumutukoy sa karaniwang li- 
bingan ng sangkatauhan sa lupa. (Job 17:13-16, 
tingnan ang HADES, SHEOL.) Hindi ito tumutukoy sa 
“lawa ng apoy,” yamang matapos palayain si Sata- 
nas mula sa kalaliman, saka pa lamang siya ihaha- 
gis sa lawa ng apoy sa bandang huli. (Apo 20:1-3, 
7-10) Dahil din sa pananalita ni Pablo sa Roma 10:7, 
kung saan sinabi niyang si Kristo ay nasa kalaliman, 
magiging imposible ang pakahulugang iyon at ma- 
uunawaan din natin na ang kalaliman ay iba sa Tar- 
taro.--Tingnan ang TARTARO. 

Tumutulong ang Roma 10:6, 7 upang maging ma- 
linaw ang kahulugan ng “kalaliman” sa pagsasabi: 
“Ngunit ang katuwiran na resulta ng pananampala- 
taya ay nagsasalita sa ganitong paraan: ‘Huwag 
mong sabihin sa iyong puso, “Sino ang aakyat sa 


1349 


langit?” samakatuwid nga, upang ibaba si Kristo: 
o, “Sino ang bababa sa kalaliman?” samakatuwid 
nga, upang iahon si Kristo mula sa mga patay.'” 
(Ihambing ang Deu 30:11-13.) Maliwanag na ang 
“kalaliman” dito ay tumutukoy sa isang dako na 
doon namalagi si Kristo Jesus sa loob ng tatlong 
araw at mula roon ay binuhay siyang muli ng kani- 
yang Ama. (Ihambing ang Aw 71:19, 20, Mat 12:40.) 
Tinutukoy ng Apocalipsis 20:7 ang kalaliman bilang 
isang “bilangguan,” at walang alinlangang kasuwa- 
to ito ng nangyari kay Jesus nang makulong siya sa 
ganap na kawalang-ginagawa bilang resulta ng ka- 
matayan.--Ihambing ang Gaw 2:24, 2Sa 22:5, 6, 
Job 38:16, 17: Aw 9:13, 107:18, 116:3. 

May kinalaman sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “di-maarok” na isang katangian ng “kalali- 
man,” kapansin-pansin ang sinabi sa Encyclopædia 
of Religion and Ethics ni Hastings (1913, Tomo I, 
p. 54) bilang komento sa Roma 10:6, 7: “Ang impre- 
syon na itinatawid ng pananalita ni San Pablo ay 
ang pagiging napakalawak ng dakong iyon, gaya ng 
isang dako na imposible nating magalugad.” Ipina- 
kikita ni Pablo na kung paanong mahirap marating 
ang “langit” at ang “kalaliman,” madali namang ma- 
abot ang katuwiran sa pamamagitan ng pananam- 
palataya. Ipinaghahalimbawa ito ng paggamit ni Pa- 
blo sa kaugnay na salitang bathos sa Roma 11:33: 
"O ang lalim [ba thos] ng kayamanan at karunungan 
at kaalaman ng Diyos! Totoong di-masaliksik ang 
kaniyang mga hatol at di-matalunton ang kaniyang 
mga daan!” (Tingnan din ang 1Co 2:10; Efe 3:18, 19.) 
Kaya, kasuwato ng Roma 10:6, 7, maliwanag na ang 
dakong kinakatawanan ng “kalaliman” ay nagpapa- 
hiwatig din na hindi ito mararating ninuman mali- 
ban ng Diyos o ng kaniyang inatasang anghel na 
may “susi ng kalaliman.” (Apo 20:1) Binabanggit ng 
Greek-English Lexicon nina Liddell at Scott (p. 4) na 
ang isang kahulugan ng salitang a'bys:sos ay “wa- 
lang-hanggang kahungkagan.” 

Ang anyong pangmaramihan ng salitang Hebreo 
na metsohlah' (o metsu-lah') ay isinasalin sa Awit 
88:6 bilang “malaking kalaliman” at literal na na- 
ngangahulugang “mga kalaliman.” (Ihambing ang 
Zac 10:11.) Nauugnay ito sa tsu-lah, na nanganga- 
hulugang “matubig na kalaliman. "---Isa 44:27. 


KALAMO, KANIA [sa Heb., ganeh|]. Ang 
Hebreong qa-neh' [sa Tagalog, “kania”] ay kadala- 
sang isinasalin bilang “tangkay” (Gen 41:5, 22), “sa- 
nga” (Exo 25:31, 32), o “tambo” (1Ha 14:15). Gayun- 
man, sa ilang teksto, ipinahihiwatig ng konteksto 
o ng ginamit na salitang deskriptibo na ang ga-neh' 
ay tumutukoy sa isang aromatikong halaman, at sa 
gayo'y isinasalin ito bilang “kalamo” (Exo 30:23) at 
“kania. ”---Sol 4:14: Isa 43:24. 


KALANGITAN 


Kabilang sa mga sangkap na ginamit sa pagha- 
handa ng banal na langis na pamahid ang “matamis 
na kalamo,” anupat ang tamis ay tumutukoy sa 
amoy at hindi sa lasa nito. (Exo 30:22-25) Sa Awit ni 
Solomon (4:14), ang “kania” ay binanggit kasama ng 
iba pang mababangong espesya. Sa pamamagitan 
ng kaniyang propetang si Isaias (43:24), sinaway ni 
Jehova ang makasalanang mga Israelita dahil hindi 
sila “bumili” (sa Heb., ga-ni tha) ng “matamis na] ka- 
nia” (ga-neh') para sa paglilingkod sa kaniyang tem- 
plo, anupat dito'y gumamit ng magkakatunog na 
mga salita sa Hebreo. Bumanggit si Jeremias (6:20) 
ng kania na nagmula sa “lupain sa malayo,” saman- 
talang binanggit naman ni Ezekiel (27:3, 19) ang ka- 
nia bilang isa sa mga produktong ipinangangalakal 
ng mayamang Tiro. 

Ang salitang Ingles na “calamus” [sa Tagalog, “ka- 
lamo"] ay hinalaw sa Griegong ka la-mos, na ginamit 
ng mga tagapagsalin ng Griegong Septuagint bilang 
salin ng Hebreong qa-neh!. Tulad ng salitang He- 
breo, ang kala:mos ay mayroon ding saligang kahu- 
lugan na tambo o kania, samantalang ang salitang 
Ingles na “calamus” ay pangunahin nang ginagamit 
ngayon upang tumukoy sa halamang sweet flag 
(Acorus calamus) o sa aromatikong ugat nito. 

Tungkol naman sa matamis na kania, o kala- 
mo, ng Hebreong Kasulatan, mas iniuugnay ito ng 
maraming iskolar sa isang aromatikong damong- 
tambo ng India, gaya ng Cymbopogon martini, 
isang damo na ang mga dahon, kapag dinurog ay 
mapagkukunan ng isang mabangong langis na ki- 
lala bilang ginger-grass oil. Ang iba pang uri ng 
mga damong ito ng India ay pinagkukunan naman 
ng citronella oil at lemongrass oil. Ang pagtukoy 
nila sa isa, o higit pa, sa mababangong damo na 
iyon bilang matamis na kania, o kalamo, ay batay 
sa sinabi ni Jeremias na ang produktong ito ay 
nagmula sa “lupain sa malayo,” na sa kasong ito ay 
ang India. Gayunman, may iba pang mga lugar na 
maaaring pinagkunan ng aromatikong kania, o ka- 
lamo, gaya ng ipinahihiwatig sa hula ni Ezekiel 
(27:19). Kaya nga, bagaman ang ga-neh' ay tumu- 
tukoy sa isang uri ng aromatikong tambo o kania, 
hindi pa rin matiyak ang eksaktong pagkakakilan- 
lan ng halamang ito. 


KALANGITAN. Ang “kalangitan [sa Heb., sha- 
chaq; sa Ingles, sky],” ayon sa pagkagamit ng mga 
manunulat ng Bibliya, ay maaaring tumukoy sa ka- 
lawakan ng atmospera na bumabalot sa lupa at 
kung saan lumulutang ang mga ulap (Isa 45:8), 
o maaari itong tumukoy sa waring balantok o bobi- 
da sa ibabaw ng lupa na asul kapag araw at mabi- 
tuin kapag gabi. (Aw 89:37) Karaniwan na, maliwa- 
nag na ang ibig lamang sabihin ng manunulat ay 
yaong nasa kaitaasan sa ibabaw ng lupa anupat 


KALAPATI 


hindi tinitiyak kung aling aspekto ng “kalangitan” 
ang nasasangkot.--Aw 57:10, 108:4. 

Pinangangalat ng pinung-pinong mga partikula 
ng alikabok sa atmospera, ng mga molekula ng si- 
ngaw ng tubig, at, sa paanuman, ng mga molekula 
ng iba pang mga gas sa atmospera, gaya ng oksi- 
heno, nitroheno, at carbon dioxide, ang mga sinag 
ng liwanag, anupat ang pinakakalat ay ang asul, 
na nagiging dahilan naman kung bakit karaniwan 
nang kulay asul ang kalangitan kapag maaliwalas 
ito. Ang pinung-pinong mga alikabok ay gumaga- 
nap din ng malaking bahagi sa pamumuo ng mga 
ulap, yamang naiipon sa palibot ng mga partikulang 
ito ang singaw ng tubig. 

Ang salitang Hebreo na sha chaq (kalangitan) ay 
isinasalin ding “manipis na alikabok,” “ulap,” “mau- 
lap na kalangitan”, lumilitaw na nagmula ito sa sa- 
litang-ugat na nangangahulugang “dikdikin nang 
pino.” (2Sa 22:43) Tinutukoy ni Jehova ang kani- 
yang sarili bilang ang isa na ‘pumupukpok sa kala- 
ngitan na sintigas ng salaming binubo.” (Job 37:18) 
Totoo naman, ang mga partikulang bumubuo sa at- 
mospera ay nasisiksik pababa dahil sa hatak ng 
grabidad, at ang mga nasa bandang labas ay nasa 
loob ng takdang mga hanggahan, anupat dahil sa 
grabidad ay hindi nakatatakas ang mga ito mula sa 
lupa. (Gen 1:6-8) Ipinaaaninag nila ang liwanag ng 
araw gaya ng ginagawa ng isang salamin. Dahil 
dito, ang kalangitan ay nagtitinging maliwanag, 
samantalang kung walang atmospera ay kaitiman 
lamang ang makikita ng isang nagmamasid mula 
sa lupa, anupat ang mga bagay sa kalangitan la- 
long nagniningning palibhasa'y itim ang nasa liku- 
ran ng mga ito, gaya sa kaso ng buwan na walang 
atmospera. Mula sa malayong kalawakan, nakikita 
ng mga astronot ang atmospera ng lupa bilang 
isang nagliliwanag at kumikinang na sinag sa pali- 
bot nito. 

Gumamit si Jehova ng makasagisag na pananali- 
ta nang babalaan niya ang Israel na, kung susuway 
ito, ang kalangitan sa itaas ay magiging tanso at 
ang lupa naman sa ibaba ay magiging bakal, at abo 
at alabok ang magiging ulan sa kanilang lupain. Wa- 
lang alinlangan na sa ilalim ng gayong mga kala- 
gayan ng kawalang-ulan, ang “nasarhan” at wa- 
lang-ulap na kalangitan ay mamumula, magiging 
kulay-tanso, sapagkat ang pagdami ng mga partiku- 
la ng alikabok sa atmospera ay magpapangalat sa 
asul na liwanag anupat pulang liwanag ang magi- 
ging mas prominente, kung paanong ang papalubog 
na araw ay nagtitinging kulay pula dahil mas mala- 
lim o mas makapal ang atmospera na kailangang 
tawirin ng mga sinag ng araw.--Deu 28:23, 24: 
ihambing ang 1Ha 8:35, kung saan ang “langit” ay 
ginagamit upang tumukoy sa kalawakan. 


1350 


Ang isa pang salitang Hebreo na pamin- 
san-minsang isinasalin bilang “kalangitan” ay sha- 
ma'yim (langit). (Deu 28:23) Sa katulad na paraan, 
isinasalin ding “kalangitan” ang Griegong ou-ra-nos”, 
sa literal ay “langit.” 

Nang umakyat si Jesus patungo sa langit, isang 
ulap ang kumuha sa kaniya mula sa paningin ng 
mga alagad. Habang nakatitig sila sa kalangitan, 
may mga anghel na nagpakita at nagsabi: “Mga la- 
laki ng Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatingin sa 
kalangitan? Ang Jesus na ito na tinanggap sa kala- 
ngitan mula sa inyo ay gayon darating sa katulad 
na paraan kung paanong nakita ninyo siyang puma- 
paroon sa kalangitan.” (Gaw 1:9-11, tlb sa Rbi8) 
Sa diwa, sinabi ng mga anghel sa mga alagad na 
walang dahilan upang tumitig sila sa kalangitan, 
na para bang umaasang magpapakita siya roon sa 
itaas. Sapagkat inagaw na siya ng ulap, at hindi 
na siya makikita. Ngunit babalik siya sa katulad 
na paraan, di-nakikita, di-namamasdan ng pisikal 
na mga mata. 

Paminsan-minsan, ang “kalangitan” ay ginagamit 
kaalinsabay ng “langit.”---Tingnan ang LANGIT. 


KALAPATI [sa Heb., yoh:nah: sa Gr., pe-ri'ste- 
ra? sa Ingles, dove at pigeon]. Ang kalapati ay isa sa 
unang dalawang ibon na espesipikong binanggit sa 
Bibliya, anupat tatlong beses na nagpalipad si Noe 
ng kalapati pagkatapos ng Baha upang malaman 
kung gaano na kababa ang tubig. (Gen 8:8-12) Ipi- 
napalagay na ang pangalang Hebreo na yoh-nah' 
ay hinalaw sa salitang 'a:nah, nangangahulugang 
“magdalamhati,” at maliwanag na itinulad ito sa 
tila nagdadalamhating kurukutok ng kalapati. (Isa 
38:14, 59:11, 12: Eze 7:16: Na 2:7)--Tingnan ang 
BATU-BATO. 

Mga Uri ng Kalapati at Paglalarawan. Ang 
pinakakaraniwang mga uri ng kalapati sa Israel ay 
ang rock dove (Columba livia), ring dove (Columba 
palumbus, tinatawag ding wood pigeon), at stock 
dove (Columba oenas). Ang ring dove ay partikular 
na makikita sa mga kagubatan ng Gilead at Carmel. 
Ang stock dove ay pangunahin nang tumatahan sa 
palibot ng Jerico at sa silangan ng Jordan, at ang 
rock dove naman ay sa mga baybaying lupain, sa 
kahabaan ng mga bangin ng Libis ng Jordan at sa 
matataas na lupain sa dakong kanluran. Ang mga 
kalapati ay karaniwan nang may mabilog na kata- 
wan at malaking pitso, magandang leeg, maliit at 
bilugang ulo na may manipis na tuka, at maiikling 
binti. Dapang-dapa ang mga balahibo nito, kung 
kaya napakakinis ng hitsura ng ibong ito. Ang mga 
kalapati ay kadalasang kulay abuhing asul, saman- 
talang ang ilan ay may kisap ng iba't ibang kulay sa 
ilang bahagi ng kanilang balahibo, na mistulang 
metal sa sikat ng araw. Maaaring ito ang ipinahihi- 


1351 


watig sa Awit 68:13, bagaman ipinapalagay ng ilan 
na ang pagbanggit sa “mga pakpak ng kalapati na 
nababalutan ng pilak at ang mga bagwis nito ng 
manilaw-nilaw na luntiang ginto” ay tumutukoy sa 
isang magarbong obra na nasamsam. 

Ang kalapati ay may maamong hitsura at ugali, 
kung kaya inilalarawan ito bilang 'ang tupa sa daig- 
dig ng mga ibon.” Kaya naman noon at ngayon, ang 
pangalang Jonas (Yoh-nah') ay isang popular na pa- 
ngalan para sa mga batang lalaking Judio. (Jon 1:1) 
Kilala ang mga ibong ito sa kanilang debosyon sa 
kapareha nila at sa kanilang pagmamahal, at kapag 
nagliligawan ay pinagdidikit nila ang kanilang mga 
ulo at mga tuka na kagayang-kagaya ng magkasin- 
tahang naghahalikan. Kaya naman ang pananali- 
tang “kalapati ko” ay ginamit ng pastol na mangi- 
ngibig ng dalagang Shulamita bilang angkop na 
termino ng pagmamahal. (Sol 5:2) Ang mga mata 
ng dalaga ay inihambing sa maaamong mata ng ka- 
lapati (Sol 1:15; 4:1), at inihambing naman niya ang 
mga mata ng pastol sa abuhing-asul na mga kala- 
pati na naliligo sa gatas, anupat ang magandang si- 
mili na ito ay maliwanag na tumutukoy sa maitim 
na iris na napalilibutan ng puti ng mata. (Sol 5:12) 
Mahilig maligo ang mga kalapati, kaya mas gusto 
nilang mamugad malapit sa tubig. Naiiba sila sa la- 
hat ng ibon dahil sa kanilang kakaibang paraan ng 
pagpapakain sa kanilang mga inakay ng “gatas ng 
kalapati,” isang substansiya na parang kurtadong 
gatas na nanggagaling sa butsi ng mga magu- 
lang na kalapati. Ang mga inakay ng mga kalapati, 
tinatawag na pitson, ay karaniwang kinakain sa ma- 
raming lupain. 

Palibhasa'y matatakutin, anupat nanginginig ka- 
pag natatakot (Os 11:11), ang kalapating ligaw ay ka- 
raniwan nang namumugad sa mga libis (Eze 7:16), 
samantalang ang rock dove naman ay namumugad 
sa mga nakaungos na bahagi at mga butas ng mga 
dalisdis at mabatong mga bangin. (Sol 2:14: Jer 
48:28) Ang mga alagang kalapati ay umuuwi sa 
mga bahay na ginawa para sa kanila. anupat kapag 
dumaraan ang malaking kawan ng mga kalapati ay 
mistula silang ulap dahil sa puting ilalim ng kani- 
lang mga pakpak. (Isa 60:8) May nahukay sa Israel 
na mga bahay ng kalapati, na ang ilan ay malalaki. 

Ang kalapati ay malakas at matuling lumipad, 
anupat umaabot ito sa bilis na mahigit 80 km/oras 
(50 mi/oras). Dahil sa ugali nito na umuwi sa kani- 
yang bahay, mula pa noong sinaunang panahon ay 
ginagamit na ito upang maghatid ng mensahe. Di- 
tulad ng mga nabigante na kailangang gumamit ng 
mga chronometer at mga sextant upang malaman 
ang kanilang posisyon, halos alam kaagad ng mga 
homing pigeon, sa pamamagitan ng pakikiramdam 
sa magnetic field ng lupa at dahil sa posisyon ng 


KALAPATI 


araw, kung saang direksiyon sila lilipad, pakawalan 
man sila sa naiibang teritoryo na daan-daang kilo- 
metro ang layo sa kanilang tahanan. Awtomatiko 
nilang isinasaalang-alang ang galaw ng araw sa ka- 
langitan upang hindi sila magkamali ng direksiyon 
sa kanilang paglipad. 

Ang mga kalapati ay may malalakas na pakpak, 
nakalilipad nang malalayong distansiya sa pagha- 
hanap ng pagkain, at mabilis nilang natatakasan 
ang karamihan sa kanilang mga kaaway. (Aw 55:6- 
8) Gayunman, ang mga kalapati ay mapagtiwala sa 
mga tao kung kaya madali itong mabitag o masilo 
ng lambat. Sa gayon, ang apostatang Efraim, na 
may-kamangmangang nagtiwala sa Ehipto at sa 
Asirya, ay itinulad sa “mangmang na kalapati,” na 
nakatakdang mahuli sa isang lambat. (Os 7:11, 12) 
Nang babalaan ni Jesus ang kaniyang mga alagad 
laban sa tulad-lobong mga mananalansang, hindi 
lamang niya sila pinayuhan na maging “walang 
muwang na gaya ng mga kalapati” kundi “ma- 
ging maingat [din] gaya ng mga serpiyente.”---Mat 
10:16. 

Noong bautismuhan si Jesus at pahiran siya ng 
banal na espiritu ng Diyos, ang banal na espiritung 
iyon ay lumitaw “sa hugis ng katawang tulad ng 
isang kalapati,” anupat marahil ay nakita iyon na lu- 
mapag kay Jesus gaya ng kalapating dumadapo sa 
kaniyang dapuan. (Luc 3:22, Mat 3:16, Mar 1:10; Ju 
1:32-34) Ito ay isang angkop na sagisag, dahil sa ka- 
tangian nito ng kawalang-muwang.---Mat 10:16. 

Ginamit Bilang Haing Hayop. Ang mga ka- 
lapati ay ginamit sa paghahain, anupat kabilang ito 
sa mga paninda ng mga nangangalakal noon sa 
templo sa Jerusalem, bagaman maaaring ang ipina- 
hihiwatig dito ng terminong “mga kalapati [sa Gr., 
periste.ras'|' ay “mga batu-bato” o “mga inakay na 
kalapati” na binanggit sa Kautusang Mosaiko.---Mar 
11:15: Ju 2:14-16. 

Karaniwan na, tinutumbasan ng mga salin ng 
Bibliya ang Hebreong yoh-nah' ng “kalapati” ta- 
nging sa mga teksto hinggil sa mga hain, kung 
saan lagi ring binabanggit ang “mga batu-bato” (sa 
Heb., torim’). Ang pananalitang “(mga) inakay na 
kalapati” (NW, KJ, RS) sa Hebreo ay literal na na- 
ngangahulugang “(mga) anak ng kalapati.” Kasa- 
ma ng mga batu-bato, ang mga kalapati ay tina- 
tanggap bilang handog na sinusunog (Lev 1:14): 
isang pares nito ang maaaring ihandog niyaong 
mga napakadukha na hindi makapagbigay ng isang 
babaing kordero o batang kambing bilang han- 
dog ukol sa pagkakasala (Lev 5:5-7), isang kalapati 
(o isang batu-bato) na handog ukol sa kasalanan 
ang isasama sa ihahandog na batang barakong 
tupa sa mga ritwal ng pagpapadalisay sa isang ba- 
bae pagkatapos niyang magsilang maliban kung 


KALASAG 


wala siyang kakayahang maghandog ng barakong 
tupa, anupat sa kasong iyon ay puwede na ang “da- 
lawang inakay na kalapati” (Lev 12:6-8) (gaya ng 
ginawa ni Maria noong magpadalisay siya matapos 
niyang isilang si Jesus; Luc 2:22-24), at isang pares 
ng kalapati o batu-bato ang isasama sa mga han- 
dog para sa pagpapadalisay ng isang tao na guma- 
ling na ang pag-agas (Lev 15:13, 14, 28, 29). Ti- 
natanggap din ang mga ito para sa paglilinis sa 
Nazareo mula sa karungisan.---Bil 6: 10. 

Bagaman tiyak na maraming pamilyang Judio 
ang may sariling mga kalapati, ang pananalitang, 
“At kung hindi niya abot-kaya ang dalawang batu- 
bato o ang dalawang inakay na kalapati,” ay mali- 
wanag na nagpapahiwatig na ang mga ito ay kada- 
lasang binibili para sa paghahain.--Lev 5:11. 

Ang terminong Hebreo na goh:-zal, na ginamit sa 
ulat ng paghahandog ni Abraham nang ‘pagtibayin 
ni Jehova kay Abram ang isang tipan, ay ipinapa- 
lagay na tumutukoy sa “isang inakay na kalapati.” 
(Gen 15:9, 18) Ito ay dahil laging magkasama ang 
kalapati at ang batu-bato sa mga haing itinakda sa 
Kautusan na ibinigay sa Israel nang maglaon. Ang 
salitang Hebreo ring ito ay isinaling “inakay” sa 
Deuteronomio 32:11. Tiyak na kasama ang kalapati 
sa hain ni Noe, yamang kabilang sa haing iyon ang 
“ilan... sa lahat ng malilinis na lumilipad na nila- 
lang.”--Gen 8:20. 

Ang probisyon ng Kautusan na maaaring mag- 
handog ng alinman sa mga inakay na kalapati 
o mga batu-bato ay isang kumbinyenteng kaayusan 
para sa mga Judio, yamang ang karamihan sa mga 
batu-bato ay umaalis sa lupain ng Israel sa mga bu- 
wan ng taglamig, samantalang ang mga kalapati 
naman ay nananatili roon sa buong taon. 


KALASAG. 


KALASINGAN, PAGLALASING. Ang ka- 
lasingan ay ang pagkalango dahil sa labis na pag- 
inom ng inuming de-alkohol. Ang lasenggo naman 
ay isang tao na may bisyong magpakalabis sa ma- 
tapang na inumin hanggang sa malasing siya. 

Sa sinaunang mga lupain sa Bibliya, kabilang sa 
mga nakalalangong inumin ang alak na gawa mula 
sa ubas (Deu 32:14) at ang mga inuming de-alko- 
hol na ginawa mula sa mga butil. (Isa 1:22) Ang 
katamtamang pag-inom ng alak at iba pang mata- 
tapang na inumin ay pinahihintulutan ni Jehova, 
na naglalaan ng “alak na nagpapasaya sa puso ng 
taong mortal.”--Aw 104:14, 15, tingnan ang ALAK 
AT MATAPANG NA INUMIN, SERBESA. 

Hinahatulan sa Bibliya. Mariing tinutuligsa 
sa Bibliya ang paggamit ng matapang na inumin 
hanggang sa malasing ang isa. Ang pantas na ma- 
nunulat ng Mga Kawikaan ay gumuhit ng isang 


Tingnan ang ARMAS, BALUTI. 


1352 


malinaw, tumpak, at siyentipikong larawan ng mga 
epekto ng labis na pag-inom ng mga inuming de- 
alkohol. Nagbabala siya: “Sino ang may kaabahan? 
Sino ang di-mapalagay? Sino ang may mga pakiki- 
pagtalo? Sino ang may pagkabahala? Sino ang may 
mga sugat nang walang dahilan? Sino ang may ka- 
labuan ang mga mata? Yaong mga nagbababad sa 
alak, yaong mga pumapasok upang maghanap ng 
hinaluang alak. Huwag kang tumingin sa alak ka- 
pag ito ay kulay pula, kapag ito ay kumikislap sa 
kopa [kapag ang alak ay waring lubhang kaakit- 
akit, o bumubula], kapag ito ay humahagod nang 
suwabe [kapag napakadulas nito sa lalamunan]. Sa 
huli ay kumakagat itong tulad ng serpiyente, at 
naglalabas ito ng lason tulad ng ulupong [maaari 
itong magdulot ng sakit sa pisikal (halimbawa, san- 
hi ito ng cirrhosis sa atay) at mental (nagiging da- 
hilan ito ng delirium tremens), at maaari itong ak- 
tuwal na ikamatay ng isa]. Ang iyong mga mata ay 
makakakita ng mga bagay na kakatwa [naaapektu- 
han ng alkohol ang mga sentro ng kontrol sa utak, 
anupat sinusupil ang mga ito, lumalabas ang mga 
saloobin na karaniwa'y sinusupil, nagkakaroon ng 
mga halusinasyon ang isa, pinupunan niya ang 
mga patlang sa kaniyang alaala sa pamamagitan 
ng pagkukuwento ng kakatwang mga karanasan na 
para bang totoo ang mga iyon; nawawalan siya ng 
kontrol sa kaniyang paggawi], at ang iyong puso ay 
magsasalita ng tiwaling mga bagay [isasagawa ng 
taong iyon ang mga kaisipan at pagnanasang kara- 
niwa'y pinipigilan niya].”--Kaw 23:29-33, Os 4:11: 
Mat 15:18, 19. 

Sa pagpapatuloy ng manunulat, inilalarawan niya 
ang personal na nararanasan ng lasenggo: “At ti- 
yak na magiging tulad ka niyaong nakahiga sa ka- 
lagitnaan ng dagat [mararanasan niya ang kali- 
tuhan ng isa na nalulunod, na humahantong sa 
pagkawala ng ulirat], tulad nga niyaong nakahiga 
sa tuktok ng palo [kung paanong doon pinakamala- 
kas ang ugoy ng barko, nanganganib din ang bu- 
hay ng lasenggo sa aksidente, istrok, away, at iba 
pa]. ‘Pinalo nila ako, ngunit hindi ako nagkasakit, 
hinampas nila ako, ngunit hindi ko namalayan [ang 
sabi ng lasenggo, na para bang kausap ang kani- 
yang sarili: hindi niya namalayan ang aktuwal na 
nangyari at ang kaparusahang napala niya sa ka- 
ranasang iyon]. Kailan ako magigising? Iyon ay 
hahanapin ko pang muli [dapat na siyang matu- 
log upang lumipas ang mga epekto ng kalasingan, 
ngunit alipin siya ng inuming de-alkohol at pina- 
nanabikan niyang muling uminom nito].”” Sasapit 
siya sa karalitaan, dahil napakalaki ng ginagas- 
ta niya sa alak at, gayundin, dahil hindi na siya 
mapagkakatiwalaan at hindi siya makapagtrabaho. 
--Kaw 23:20, 21, 34, 35. 


1353 


Ipinagbawal sa Kongregasyong Kristiyano. 
Ang lasenggo ay kadalasang magulo, maingay at 
gumagawa ng katawa-tawang mga pagkilos, na 
nagdudulot naman ng kadustaan. (Kaw 20:1, Aw 
107:27: Isa 19:14) Dahil dito, hindi dapat pahintulu- 
tan sa kongregasyong Kristiyano ang paglalasing. 
Ang saloobin ng Diyos hinggil sa paglalasing ay isi- 
niwalat sa kaniyang Kautusan sa Israel. Ang isang 
anak na sutil at mapaghimagsik, na matakaw at la- 
senggo, ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. 
(Deu 21:18-21) Sa katulad na paraan, iniuutos ng 
Bibliya na ang di-nagsisising mga lasenggo ay da- 
pat itiwalag mula sa kongregasyong Kristiyano. 
(1Co 5:11-13) Kabilang sa “mga gawa ng laman” 
ang “mga paglalasingan, mga walang-taros na pag- 
sasaya,” mga bagay na ginagawa ng mga tao ng 
mga bansa sa pangkalahatan. Kung ang isang Kris- 
tiyano ay nalinisan na mula sa gayong mga gawa- 
in at bumalik siya sa mga iyon at ayaw niyang 
magsisi, hindi siya pahihintulutang pumasok sa 
Kaharian ng Diyos. (1Co 6:9-11) Hindi na niya da- 
pat gamitin ang kaniyang panahon sa pagsasagawa 
ng kalooban ng mga bansa sa pamamagitan ng pa- 
kikibahagi sa kanilang mga pagpapakalabis sa alak 
at mga paligsahan sa pag-inom. (1Pe 4:3) Dapat ni- 
yang ibuhos ang kaniyang pansin sa pagluluwal ng 
mga bunga ng espiritu ng Diyos.---Gal 5:19-24. 

Dahil dito, ang pagiging katamtaman at ang kati- 
nuan ng pag-iisip ay kabilang sa mga kahilingan 
para sa Kristiyanong mga tagapangasiwa (1Ti 3:1-3, 
Tit 1:7), mga ministeryal na lingkod (1Ti 3:8), ma- 
tatandang lalaki at babae (Tit 2:2, 3): mga kabata- 
ang lalaki at babae (Tit 2:4-8); mga anak (lalo na ng 
mga tagapangasiwa).--Tit 1:6. 

Nang tinatalakay ang Hapunan ng Panginoon, si- 
naway ng apostol na si Pablo ang mga Kristiyanong 
taga-Corinto dahil sa ilang pag-abuso. Noon ay 
may mga nagdadala ng kanilang sariling pagkain 
at inumin sa dakong pinagtitipunan ng kongregas- 
yon. Bagaman nagpapakasasa sa pagkain at inu- 
min, ayaw nilang bahaginan ng kanilang kasagana- 
an ang kanilang nagdarahop na mga kapatid at sa 
gayo'y hinihiya ang mga ito. Dahil dito, kapag pa- 
nahon na upang ipagdiwang ang Hapunan ng Pa- 
nginoon, ang ilan ay wala sa angkop na kalaga- 
yan upang makibahagi dahil sa pagpapakalabis, 
samantalang ang iba naman ay gutom. Kaya sina- 
bi ni Pablo: “Ang isa ay gutom ngunit ang isa na- 
man ay lango. ”--1Co 11:20-22. 

Isa pa, sa ilalim ng Kautusan, hindi angkop para 
sa mga saserdote na uminom ng mga inuming 
de-alkohol kapag nakikibahagi sa mga relihiyo- 
song serbisyo. Inutusan silang huwag uminom ng 
alak o nakalalangong inumin habang nagsasagawa 
ng kanilang opisyal na mga tungkulin, sapagkat 


KALASINGAN, PAGLALASING 


kung gagawin nila iyon ay mamamatay sila.---Lev 
10:8-11. 


Bakit inilalahad ng Bibliya ang tungkol 
sa pagkalasing ng mga lalaking gaya 
nina Noe at Lot? 


Binabanggit ng Bibliya ang ilang kaso ng pagka- 
lasing kapag ang mga iyon ay may mahalagang ba- 
gay na nililinaw. Halimbawa, inilalahad nito na 
pagkatapos ng Baha, si Noe ay nagtanim ng isang 
ubasan, “nagsimulang uminom ng alak at nalango.” 
Iniulat sa Kasulatan ang pangyayaring ito upang 
ipakita ang dahilan kung bakit bumigkas si Noe ng 
sumpa laban kay Canaan. (Gen 9:20-27) Sa isa 
pang kaso, sa dalawang magkaibang gabi, binigyan 
ng dalawang anak na babae ni Lot ang kanilang 
ama ng napakaraming alak anupat nalasing ito at 
nakipagtalik sila sa kaniya. (Gen 19:30-38) Ipinaki- 
kita sa atin ng ulat na ito ang pinagmulan ng mga 
bansa ng Moab at Ammon at ang kaugnayan nila 
sa Israel. Maliwanag na nalasing si Lot hanggang 
sa hindi na niya kontrolado ang kaniyang mabuting 
pagpapasiya bagaman hindi naman siya lasing na 
lasing anupat hindi na niya kayang makipagtalik. 
Yamang mariing hinahatulan ng Salita ng Diyos 
ang paglalasing, makatitiyak tayo na ang matuwid 
na mga lalaking ito ay walang bisyong magpakala- 
bis sa pag-inom ng alak, na hindi sila mga laseng- 
go. Ngunit makikita rito ang pagkatahasan ng Bib- 
liya, sapagkat hindi nito ikinukubli ang katotohanan 
kapag naglalahad ng mga pangyayaring nagsa- 
sangkot sa mga tauhan ng Bibliya para sa ating ka- 
liwanagan. Ang ilan pang mga kaso ng pagkalasing 
ay nakaulat sa 1 Samuel 25:36-38, 2 Samuel 11:13, 
1 Hari 20:15-21. 

Isang Maling Palagay. Noong Pentecostes ng 
33 C.E., nang ibuhos sa mga alagad ni Kristo 
ang banal na espiritu, nakapagsalita sila ng iba't 
ibang wika kung kaya sinabi ng ilan: “Sila ay puno 
ng matamis na alak.” Ngunit ipinaliwanag ni Pe- 
dro: “Ang mga taong ito, sa katunayan, ay hin- 
di mga lasing, gaya ng inyong ipinapalagay, sa- 
pagkat ngayon ay ikatlong oras lamang ng araw,” 
o mga 9:00 n.u., kung bibilang mula sa pagsikat ng 
araw (mga 6:00 nuu.). (Gaw 2:1-4, 13-15) Taglay ng 
mga nagdiriwang na ito ng Pentecostes ang balum- 
bon ng hula ni Isaias, kung saan nakasulat: “Sa 
aba ng mga maagang bumabangon sa kinaumaga- 
han upang makapaghanap lamang sila ng nakalala- 
ngong inumin.” (Isa 5:11) Ang totoo, hindi kauga- 
lian noon ang magpiging nang gayon kaaga, at 
hindi makatuwirang isipin na ang 120 katao ay 
sama-samang malalasing sa oras na iyon ng uma- 
ga. Binanggit ni Pablo kung ano ang kaugalian nang 


KALAWAKAN 


sabihin niya: “Yaong mga nagpapakalasing ay ma- 
dalas na lasing sa gabi."—1Te 5:7. 

Makasagisag na Pagkalasing. Ang mga lider 
ng sampung-tribong kaharian, na doo'y Efraim ang 
pangunahing tribo, ay lasing sa “alak” sa espirituwal 
na paraan. Una, napakahalaga sa kanila ng pulitikal 
na kasarinlan at ng pakikipag-alyansa sa mga kaa- 
way ng kaharian ng Juda, na ang mga hari ay na- 
kaupo sa “trono ni Jehova.” (1Cr 29:23) Walang 
alinlangang nagkaroon din sila ng literal na mga 
paglalasingan. Ang mga lalaking ito ay may pakiki- 
pagtipan sa Diyos na Jehova ngunit nilalabag nila 
ito nang may pagmamataas at paglalasing anupat 
dinudusta nila siya.--Isa 28:1-4. 

Sa katulad na paraan, ang mga saserdote at mga 
lider ng Juda ay nalasing din sa makasagisag na 
diwa. Bilang relihiyosong mga tagaakay, nagpasok 
sila ng mga tradisyon ng mga tao, sila ay nagpangi- 
tain at nagsalita ng bulaang mga bagay tungkol sa 
banal na bansa ng Diyos. Umasa sila sa Asirya ukol 
sa tulong sa halip na sa Diyos. (Isa 29:1, 9-14: 2Ha 
16:5-9) Gaya ng inihula, ang lasing na Israel ay na- 
bihag ng Asirya noong 740 B.C.E. Nang dakong huli, 
pilit na ipinainom sa apostatang Juda ang kopa ng 
pagngangalit ni Jehova at pinayaon siyang susu- 
ray-suray tungo sa pagkatapon sa Babilonya noong 
607 B.C.E. (Isa 51:17-23) Dahil sa malupit na pakiki- 
tungo ng Babilonya sa bayan ng Diyos, ang gayun- 
ding kopa ay ininom ng Babilonya (“ang hari ng Se- 
sac”) pagkaraan ng 68 taon.---Jer 25:15-29. 

Ang makasagisag na “Babilonyang Dakila” ay ini- 
lalarawan sa Bibliya bilang isang lasing na patutot, 
anupat hawak nito sa kaniyang kamay ang isang gi- 
nintuang kopa na “puno ng mga kasuklam-suklam 
na bagay at ng maruruming bagay ng kaniyang pa- 
kikiapid.” Ang mga tumatahan sa lupa ay nalasing 
sa “alak ng kaniyang pakikiapid.” Siya mismo ay “la- 
sing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga saksi 
ni Jesus.” Ang kaniyang kabuktutan ay hahantong 
sa walang-hanggang pagkapuksa.---Apo 17:1-6, 16; 
14:8, 18:8, tingnan ang BABILONYANG DAKILA. 


KALAWAKAN. May kinalaman sa ikalawang 
yugto, O “araw,” ng paglalang, sinasabi ng Genesis 
1:6-8: “At sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng kalawa- 
kan [sa Heb., ra-qi a sa Ingles, expanse] sa pagitan 
ng mga tubig at mahiwalay ang tubig sa tubig." 
Nang magkagayon ay pinasimulang gawin ng Diyos 
ang kalawakan at pinaghiwalay ang tubig na mapa- 
pasailalim ng kalawakan at ang tubig na mapapa- 
saibabaw ng kalawakan. At nagkagayon nga. At 
pinasimulan ng Diyos na tawaging Langit ang kala- 
wakan.” Nang maglaon, sinasabi ng rekord na lumi- 
taw ang mga tanglaw sa “kalawakan ng langit,” at 
nang maglaon pa ay sinasabi nito na nagkaroon ng 
mga lumilipad na nilalang na lumilipad sa itaas ng 


1354 


lupa “sa ibabaw ng kalawakan ng langit.”---Gen 
1:14, 15, 17, 20. 

Ginamit ng Griegong Septuagint ang salitang ste- 
re'o:ma (nangangahulugang “isang matibay at soli- 
dong kayarian”) upang isalin ang Hebreong ra-qi'a”, 
at ginamit naman ng Latin na Vulgate ang termi- 
nong Latin na firmamentum, na nagpapahiwatig 
din ng isang bagay na solido at matibay. Sinunod ito 
ng King James Version, ng Revised Standard Ver- 
sion, at ng marami pang iba anupat isinalin ang ra- 
qi'a' sa pamamagitan ng salitang “firmament” (pa- 
pawirin). Gayunman, sa panggilid na impormasyon 
ng King James Version, ibinibigay nito ang isa pang 
salin na “expansion” (paglawak), at ang ibinibigay 
naman ng American Standard Version sa talaba- 
ba nito ay “expanse” (kalawakan). Sinusuportahan 
ng iba pang mga salin ang gayong pagkakasalin 
-- “expanse” (Ro, Fn; Yg, An; NW): “expansión” (VM 
[Kastila]): “étendue [lawak o kalawakan]” (Segond; 
Ostervald [Pranses]). 

Sinisikap ipakita ng ilan na kalakip sa sinaunang 
konseptong Hebreo hinggil sa sansinukob ang ideya 
ng isang solidong balantok na nakaarko sa ibabaw 
ng lupa, na may mga butas na mapaglalagusan ng 
ulan samantalang ang mga bituin naman ay naka- 
pirme sa loob ng solidong balantok na ito, anupat 
may mga dayagram ng gayong konsepto sa mga 
diksyunaryo ng Bibliya at sa ilang salin ng Bibliya. 
Sa pagkokomento sa saloobing ito, ang The Interna- 
tional Standard Bible Encyclopaedia ay nagsasabi: 
“Ngunit ang ganitong palagay ay sa katunayan hi- 
git na nakasalig sa mga ideyang laganap sa Euro- 
pa noong Panahon ng Kadiliman kaysa sa alin- 
mang aktuwal na pananalita sa L[umang] T[ipan].” 
--Inedit ni J. Orr, 1960, Tomo I, p. 314. 

Bagaman totoo na ang salitang-ugat (ra-qa”) na 
pinagkunan ng ra-qia' ay karaniwang ginagamit sa 
diwa ng “pagpukpok” sa isang bagay na solido, sa 
pamamagitan man ng kamay, ng paa, o ng anu- 
mang kasangkapan (ihambing ang Exo 39:3, Eze 
6:11), sa ilang kaso ay hindi makatuwirang alisin 
ang posibilidad na maaaring gamitin sa makasagi- 
sag na paraan ang salitang iyon. Kaya naman sa 
Job 37:18 ay itinatanong ni Elihu tungkol sa Diyos: 
“Mapupukpok [tarqia'] mo bang kasama niya ang 
kalangitan na sintigas ng salaming binubo?” Ya- 
mang ang salitang “kalangitan” dito ay nanggaling 
sa isang salita (sha chag) na isinasalin ding “mani- 
pis na alikabok" o “ulap” (Isa 40:15: Aw 18:11), hindi 
literal na pagpukpok sa isang solidong balantok sa 
langit ang tinutukoy, at dahil sa tulad-hanging ka- 
tangian niyaong “pinupukpok, maliwanag na maka- 
sagisag lamang na inihahambing ng manunulat ng 
Bibliya ang kalangitan sa isang salaming metal na 
ang mukha ay pinakinang anupat nagniningning. 
--Ihambing ang Dan 12:3. 


1355 


Kaya gayundin may kinalaman sa “kalawakan” 
na nalikha noong ikalawang “araw” ng paglalang, 
walang solidong substansiya ang inilalarawang 
pinukpok kundi, sa halip, isang nakapagitnang es- 
pasyo, o dibisyon, ang nilalang sa pagitan ng tubig 
na tumatakip sa lupa at ng iba pang tubig na nasa 
ibabaw ng lupa. Sa gayon ay inilalarawan nito 
ang paggawa sa atmosperikong kalawakan na bu- 
mabalot sa lupa at ipinahihiwatig nito na may pa- 
nahon noon na walang malinaw na dibisyon o na- 
kapagitnang espasyo kundi, sa halip, ang buong 
globo ay dating nababalot ng singaw ng tubig. Ka- 
suwato rin ito ng panghihinuha ng mga siyentipiko 
hinggil sa maaagang yugto noong unti-unting nag- 
kakaanyo ang planetang ito at ng pangmalas na 
may panahon noon na ang lahat ng tubig sa lupa 
ay nasa atmospera sa anyong singaw dahil sa na- 
pakatinding init ng ibabaw ng lupa noong pana- 
hong iyon. 

Hindi inisip ng mga Hebreong manunulat ng Bi- 
bliya na ang kalangitan ay orihinal na yari sa pina- 
kinang na metal at maliwanag itong makikita sa ba- 
balang ibinigay sa Israel sa pamamagitan ni Moises 
na, sakaling sumuway sila sa Diyos, “Ang iyong ka- 
langitan na nasa itaas ng iyong ulo ay magiging 
tanso nga, at ang lupa na nasa ilalim mo ay magi- 
ging bakal,” sa gayon ay inilalarawan sa pamamagi- 
tan ng metapora ang mga epekto ng matinding init 
at malubhang tagtuyot sa kalangitan at sa lupain ng 
Israel.---Deu 28:23, 24. 

Sa katulad na paraan, maliwanag na ang sinau- 
nang mga Hebreo ay walang paganong konsepto 
hinggil sa pag-iral ng literal na “mga bintana” na 
nasa arko ng kalangitan at dinaraanan ng ulan pa- 
baba sa lupa. Sa Job 36:27, 28, tumpak na tumpak at 
makasiyensiya ang sinabi ng manunulat ng Job 
nang sipiin niya si Flihu sa paglalarawan nito sa pro- 
seso kung paano namumuo ang mga ulap-ulan: “Sa- 
pagkat pinalilanlang niya ang mga patak ng tu- 
big, ang mga iyon ay nasasala bilang ulan para sa 
kaniyang manipis na ulap, anupat ang mga ulap 
[shecha-qim'] ay pumapatak, ang mga iyon ay tu- 
mutulo nang sagana sa sangkatauhan.” Sa gayun- 
ding paraan, ang pananalitang “mga pintuan ng tu- 
big [/arub-both'|] sa langit” ay malinaw na isang 
makasagisag na pananalita.--Ihambing ang Gen 
7:11, 2Ha 7:1, 2, 19; Mal 3:10; tingnan din ang Kaw 
3:20, Isa 5:6, 45:8; Jer 10:13. 

Sa kaniyang pangitain hinggil sa makalangit na 
mga kaayusan, inilalarawan ni Ezekiel ang “wangis 
ng isang kalawakan na gaya ng kislap ng kasindak- 
sindak na yelo" na nasa itaas ng mga ulo ng apat na 
nilalang na buhay. Ang ulat na ito ay punung-puno 
ng makasagisag na mga pananalita.--Eze 1:22-26, 
10:1. 


KALAWANG 


Bagaman sa pormasyon ng kalawakan, o atmos- 
pera, na bumabalot sa lupa ay walang naganap 
na “pagpukpok sa isang bagay na solidong gaya 
ng isang metalikong substansiya, gayunma'y dapat 
tandaan na ang halu-halong gas na bumubuo sa at- 
mospera ng planetang Lupa ay kasintunay ng lupa 
at tubig at may bigat sa ganang sarili (bukod pa sa 
pagkakaroon nito ng tubig at pagkarami-raming 
partikula ng mga solidong materyales, gaya ng ali- 
kabok). Tinatayang ang kabuuang bigat ng hangin 
na bumabalot sa lupa ay mahigit sa 5,200,000,000,- 
000,000 metriko tonelada. (The World Book Ency- 
clopedia, 1987, Tomo 1, p. 156) Ang presyon ng ha- 
ngin sa kapantayan ng dagat ay mga 1 kg bawat 
sentimetro kuwadrado (15 lb bawat pulgada kuwa- 
drado). Nagsisilbi rin itong pansalag upang ang ka- 
ramihan sa mga bulalakaw na tumatama sa maka- 
pal na balot ng hangin na nakapalibot sa lupa ay 
masunog at maglaho dahil sa pagkiskis sa atmospe- 
ra. Kaya naman ang puwersang ipinahihiwatig ng 
salitang Hebreo na ra-qi a'ay tunay na kasuwato ng 
mga bagay na alam na. 

Sa Mga Awit, sinasabing isinasaysay ng “kalawa- 
kan,” pati ng “langit,” ang mga gawa ng Diyos at ang 
papuri sa kaniya.--Aw 19:1. 


KALAWANG. Ang mapula, magaspang, at 
malutong na bagay na namumuo sa bakal lalo na 
kapag sinira ito ng mahalumigmig na hangin. Ka- 
sama rin dito ang bagay na namumuo sa iba't 
ibang metal dahil sa pagkaagnas (corrosion). Ang 
bakal ay kinakalawang, ang tanso at pilak ay sina- 
sabing naaagnas, at kahit ang ginto ay maaaring 
sirain ng ilang uri ng asido o elemento. Ang sali- 
tang Hebreo na chel'ah, isinalin bilang “kalawang” 
(NW: RS) o “linab” (KJ), ay hinalaw sa isang salita 
na nangangahulugang “magkaroon ng sakit.” (2Cr 
16:12) Kaya naman kung tungkol sa metal, tu- 
mutukoy ito sa kalawang. (Eze 24:6, 11, 12) Ang 
salitang Griego na bro'sis ay nangangahulugang 
“kainin” (Mat 6:19, 20), samantalang ang tos’ ay 
nangangahulugang “kamandag” (Ro 3:13), “lason” 
(San 3:8) at “kalawang.”---San 5:3. 

Inihambing ni Ezekiel ang Jerusalem sa isang 
tansong kaldero na maluwang ang bibig at “may ka- 
lawang sa loob.” Ang kalawang na ito ay lumalara- 
wan sa karumihan, mahalay na paggawi, at pagbu- 
bubo ng dugo na ginawa ng Jerusalem. Matapos 
paglutuan ng karne ang kaldero, iniutos na “ipatong 
iyon nang walang laman sa ibabaw ng mga baga 
nito upang uminit, at ang tanso nito ay mag-iinit, at 
ang karumihan nito ay malulusaw sa gitna niyaon. 
Hayaang mapugnaw ang kalawang nito [at ang tan- 
so nito ay masunog, upang ang karumihan nito ay 
matunaw sa loob nito, anupat ang kalawang nito ay 
mapugnaw, RS]."—Eze 24:3-12. 


KALAYAAN 


Sinabi ni Jesu-Kristo sa kaniyang Sermon sa Bun- 
dok: “Huwag na kayong mag-imbak para sa inyong 
sarili ng mga kayamanan sa lupa, kung saan ang ta- 
nga at kalawang [bro'sis] ay nang-uubos, at kung 
saan ang mga magnanakaw ay nanloloob at nagna- 
nakaw. Sa halip, mag-imbak kayo para sa inyong 
sarili ng mga kayamanan sa langit, kung saan kahit 
ang tanga o ang kalawang man ay hindi nang- 
uubos, at kung saan ang mga magnanakaw ay hin- 
di nanloloob at nagnanakaw.” (Mat 6:19, 20) Ang 
materyal na kayamanan na nakaimbak lamang ay 
hindi napakikinabangan. Palibhasa'y hindi ginaga- 
mit, maaari itong kalawangin at sa bandang huli ay 
mawalan ng silbi pati sa may-ari nito. Sa katuna- 
yan, gaya ng babala ni Santiago sa mga taong ma- 
yayaman na nagtitiwala sa materyal na kayama- 
nan: “Ang inyong kayamanan ay nabulok... Ang 
inyong ginto at pilak ay lubusang kinalawang, at 
ang kanilang kalawang [i#0s'] ay magiging patotoo 
laban sa inyo at kakainin ang inyong mga kalam- 
nan. Isang bagay na tulad ng apoy ang inyong na- 
imbak sa mga huling araw. Narito! Ang kabayarang 
nauukol sa mga manggagawa na nag-ani sa inyong 
mga bukid ngunit ipinagkakait ninyo, ay patuloy na 
humihiyaw, at ang mga paghingi ng tulong mula sa 
mga manggagapas ay pumasok na sa mga tainga ni 
Jehova ng mga hukbo.” (San 5:2-4) Sa halip na ga- 
mitin ang kanilang kayamanan sa tamang paraan, 
may-kalikuan nila itong ipinagkakait. Miyentras ini- 
imbak nila ito, at habang lalo itong naaagnas at ki- 
nakalawang, lalo namang tumitindi ang patotoo la- 
ban sa kanila sa harap ng trono ng paghatol ng 
Diyos. Kabaligtaran naman nito ang inirekomenda 
ni Jesus nang sabihin niya: “Makipagkaibigan kayo 
sa ganang inyo sa pamamagitan ng di-matuwid na 
kayamanan, upang kapag nabigo ang mga iyon ay 
tanggapin nila kayo sa walang-hanggang mga taha- 
nang dako."”--Luc 16:9. 


KALAYAAN. Yamang ang Diyos na Jehova 
ang Makapangyarihan-sa-lahat, ang Soberanong 
Tagapamahala ng sansinukob, at ang Maylalang ng 
lahat ng bagay, siya lamang ang may lubos at wa- 
lang-limitasyong kalayaan. (Gen 17:1: Jer 10:7, 10; 
Dan 4:34, 35, Apo 4:11) Ang lahat ng iba pa ay da- 
pat na kumilos at gumawi sa loob ng mga hangga- 
nan ng kakayahang ibinigay sa kanila at magpa- 
sakop sa kaniyang pansansinukob na mga batas. 
(Isa 45:9: Ro 9:20, 21) Halimbawa, isaalang-alang 
ang grabidad, at ang mga batas na umuugit sa mga 
chemical reaction, sa impluwensiya ng araw, at sa 
paglaki ng mga bagay na may buhay, ang mga 
batas hinggil sa moral: ang mga karapatan at 
mga pagkilos ng iba na nakaiimpluwensiya sa kala- 
yaan ng isa. Kaya naman may pasubali ang kala- 
yaan ng lahat ng nilalang ng Diyos. 


1356 


May pagkakaiba ang limitadong kalayaan at ang 
pagkaalipin. Ang kalayaan sa loob ng bigay-Diyos 
na mga hangganan ay nagdudulot ng kaligayahan, 
samantala, ang pagkaalipin sa mga nilalang, sa di- 
kasakdalan, sa mga kahinaan, o sa maling mga 
ideolohiya ay nagdudulot ng paniniil at kalungku- 
tan. Ang kalayaan ay naiiba rin sa pagsasarili, sa- 
makatuwid nga, ang pagwawalang-bahala sa mga 
batas ng Diyos at pagpapasiya para sa sarili kung 
ano ang tama at kung ano ang mali. Humahantong 
ito sa panghihimasok sa mga karapatan ng iba at 
nagiging sanhi ng suliranin, gaya ng makikita sa 
mga epekto ng independiyente at mapaggiit-ng- 
sariling espiritu na inihasik kina Adan at Eva ng 
Serpiyente sa Eden. (Gen 3:4, 6, 11-19) Ang tunay 
na kalayaan ay nililimitahan ng batas, samakatuwid 
nga, ng batas ng Diyos, na nagpapahintulot naman 
na lubusang maipakita ng indibiduwal ang kani- 
yang kakanyahan sa wasto, nakapagpapatibay, at 
kapaki-pakinabang na paraan, at kumikilala sa mga 
karapatan ng iba, anupat nagdudulot ng kaligaya- 
han sa lahat.---Aw 144:15, Luc 11:28, San 1:25. 

Ang Diyos ng Kalayaan. Si Jehova ang Diyos 
ng kalayaan. Pinalaya niya ang bansang Israel mula 
sa pagkaalipin sa Ehipto. Sinabi niya sa kanila na 
hangga't sinusunod nila ang kaniyang mga utos, 
magtatamo sila ng kalayaan mula sa kakapusan. 
(Deu 15:4, 5) Binanggit ni David ang “kalayaan sa 
alalahanin” sa loob ng mga tirahang tore ng Jerusa- 
lem. (Aw 122:6, 7) Gayunman, may probisyon ang 
Kautusan na sakaling maging dukha ang isang tao, 
maaari niyang ipagbili ang kaniyang sarili sa pagka- 
alipin upang mailaan niya ang mga pangangai- 
langan niya at ng kaniyang pamilya. Ngunit pi- 
nagkakalooban ng Kautusan ang Hebreong ito ng 
kalayaan sa ikapitong taon ng kaniyang pagkaalipin. 
(Exo 21:2) Sa Jubileo (na nagaganap tuwing ika- 
50 taon), inihahayag sa lupain ang paglaya ng lahat 
ng tumatahan dito. Pinalalaya ang bawat aliping 
Hebreo, at ibinabalik ang bawat tao sa kaniyang lu- 
paing mana.--Lev 25: 10-19. 

Ang Kalayaang Dumarating sa Pamamagi- 
tan ni Kristo. Binanggit ng apostol na si Pablo 
ang pangangailangan ng sangkatauhan na mapala- 
ya mula sa “pagkaalipin sa kasiraan.” (Ro 8:21) Sina- 
bi ni Jesu-Kristo sa mga Judiong nanampalataya sa 
kaniya: “Kung kayo ay nananatili sa aking salita, 
kayo ay tunay ngang mga alagad ko, at malalaman 
ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay mag- 
papalaya sa inyo.” Sa mga nag-akalang mayroon si- 
lang kalayaan dahil lamang sa sila'y mga inapo ni 
Abraham sa laman, itinawag-pansin niya na sila'y 
mga alipin ng kasalanan, at sinabi niya: “Samakatu- 
wid kung palalayain kayo ng Anak, kayo ay ta- 
lagang magiging malaya.”--Ju 8:31-36, ihambing 
ang Ro 6:18, 22. 


1357 


Tinutukoy ng Kristiyanong Griegong Kasulatan 
ang mga tagasunod ni Kristo bilang malalaya. Ipi- 
nakita ni Pablo na sila ay “mga anak, hindi ng isang 
alilang babae, kundi ng malayang babae” (Gal 4:31), 
na tinutukoy niya bilang “ang Jerusalem sa itaas.” 
(Gal 4:26) Pagkatapos ay nagpayo siya: “Ukol sa ga- 
yong kalayaan [o, “Taglay ang kalayaan niya [ng 
malayang babae],” tlb sa Rbi8] ay pinalaya tayo ni 
Kristo. Kung gayon ay tumayo kayong matatag, at 
huwag na kayong magpasakop pang muli sa pa- 
matok ng pagkaalipin.” (Gal 5:1) Noong panahong 
iyon, umugnay sa mga kongregasyon sa Galacia 
ang ilang lalaki na may-kabulaanang nag-aangking 
Kristiyano. Inuudyukan nila ang mga Kristiyanong 
taga-Galacia na iwan ang kanilang kalayaan kay 
Kristo at sikaping tamuhin ang katuwiran sa pama- 
magitan ng mga gawa ng Kautusan, sa halip na sa 
pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Bi- 
nabalaan sila ni Pablo na dahil dito ay mahuhulog 
sila mula sa di-sana-nararapat na kabaitan ni Kris- 
t0.--Gal 5:2-6, 6:12, 13. 

Ang kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan 
at kamatayan at mula sa takot na tinamasa ng 
unang mga Kristiyano (“Sapagkat hindi tayo binig- 
yan ng Diyos ng espiritu ng karuwagan, kundi 
ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng katinuan ng 
pag-iisip”) ay makikita sa pagkatahasan at kalaya- 
an sa pagsasalita ng mga apostol sa paghahayag 
nila ng mabuting balita. (2Ti 1:7, Gaw 4:13, Fil 
1:18-20) Kinilala nila na ang kalayaang ito sa pag- 
sasalita tungkol sa Kristo ay isang mahalagang 
pag-aari, na dapat linangin, bantayan, at panatili- 
hin upang tumanggap sila ng pagsang-ayon ng 
Diyos. Angkop din naman itong ipanalangin.--1ITi 
3:13, Heb 3:6, Efe 6:18-20. 

Wastong Paggamit ng Kalayaang Kristiyano. 
Ang kinasihang mga Kristiyanong manunulat, pa- 
libhasa'y nagpapahalaga sa layunin ng Diyos na 
magpakita ng di-sana-nararapat na kabaitan sa pa- 
mamagitan ni Kristo (“Sabihin pa, kayo ay tinawag 
ukol sa kalayaan, mga kapatid”), ay paulit-ulit na 
nagpayo sa mga Kristiyano na bantayan ang kani- 
lang kalayaan at huwag abusuhin o gamitin sa ma- 
ling paraan ang kalayaang iyon bilang oportunidad 
upang magpakasasa sa mga gawa ng laman (Gal 
5:13) o bilang panakip ukol sa kasamaan. (1Pe 2:16) 
Binanggit ni Santiago ang ‘pagmamasid sa sakdal 
na kautusan na nauukol sa kalayaan’ at itinawag- 
pansin niya na ang isa na hindi tagapakinig na ma- 
lilimutin, kundi nananatili bilang isang tagatupad, 
ay magiging maligaya.---San 1:25. 

Nasiyahan ang apostol na si Pablo sa kalayaang 
natamo niya sa pamamagitan ni Kristo ngunit hin- 
di niya ginamit ang kalayaan niya upang palugdan 
ang kaniyang sarili ni ginamit man niya iyon hang- 


KALBARYO 


gang sa punto na makasakit siya sa iba. Sa kani- 
yang liham sa kongregasyon sa Corinto, ipinakita 
niya na hindi niya sasadyaing saktan ang budhi ng 
ibang tao sa pamamagitan ng paggawa ng isang 
bagay na may kalayaan siyang gawin ayon sa Ka- 
sulatan ngunit maaari namang kuwestiyunin ng 
iba na kakaunti ang kaalaman, anupat baka masak- 
tan ang kanilang budhi sa mga gagawin ni Pablo. 
Ginamit niyang halimbawa ang pagkain ng kar- 
neng inihandog sa harap ng idolo bago ito dinala sa 
pamilihan upang ipagbili. Dahil sa pagkain niya ng 
gayong karne, baka punahin ng isa na may mahi- 
nang budhi ang wastong kalayaan ni Pablo sa pag- 
kilos at sa gayon ay gaganap ito bilang hukom ni 
Pablo, na hindi naman tama. Kaya sinabi ni Pablo: 
“Bakit nga hahatulan ng budhi ng ibang tao ang 
aking kalayaan? Kung nakikibahagi ako nang may 
pasasalamat, bakit ako pagsasalitaan nang may 
pang-aabuso dahil sa aking ipinagpapasalamat?” 
Gayunpaman, determinado ang apostol na gamitin 
ang kaniyang kalayaan sa paraang ikatitibay, hindi 
ikapipinsala.--- 1Co 10:23-33. 

Ang Pakikipaglaban ng Kristiyano at ang 
Pag-asa ng Sangkatauhan. Ipinakikita ni Pablo 
na may isang panganib sa kalayaan ng isang Kris- 
tiyano sapagkat, bagaman “ang kautusan ng espiri- 
tung iyon na nagbibigay ng buhay kaisa ni Kristo 
Jesus ay nagpalaya na sa iyo mula sa kautusan ng 
kasalanan at ng kamatayan” (Ro 8:1, 2), ang kautu- 
san ng kasalanan at ng kamatayan na gumagana 
sa katawan ng Kristiyano ay nakikipaglaban upang 
muli siyang dalhin sa pagkaalipin. Dahil dito, da- 
pat ituon ng Kristiyano ang kaniyang kaisipan sa 
mga bagay ng espiritu upang siya'y magwagi.---Ro 
7:21-25: 8:5-8. 

Matapos niyang balangkasin ang pakikipagba- 
kang Kristiyano, tinukoy ni Pablo ang mga kasa- 
mang tagapagmana ni Kristo bilang “mga anak ng 
Diyos.” Pagkatapos, tinukoy naman niya ang iba pa 
sa sangkatauhan bilang ang “sangnilalang"” at ini- 
harap niya ang kamangha-manghang layunin ng 
Diyos na “ang sangnilalang din mismo ay palayain 
sa pagkaalipin sa kasiraan at magtamo ng malu- 
walhating kalayaan ng mga anak ng Diyos.'---Ro 
8:12-21. 

Makasagisag na Paggamit. Noong nagdurusa 
si Job at ninais niyang makalaya rito sa pamamagi- 
tan ng kamatayan, inihalintulad niya ang kamata- 
yan sa isang kalayaan para sa mga napipighati. Ma- 
liwanag na tinutukoy niya ang mahirap na buhay 
ng mga alipin nang kaniyang sabihin: “[Sa kamata- 
yan] ang alipin ay napalalaya mula sa kaniyang pa- 
nginoon.”—Job 3:19, ihambing ang talata 21 at 22. 


KALBARYO. Tingnan ang GOLGOTA. 


KALENDARYO 


KALENDARYO. Ang kalendaryo ay isang ma- 
ayos na sistema ng paghahati-hati ng panahon ga- 
mit ang mga taon, mga buwan, mga linggo, at mga 
araw. Bago pa man lalangin ang tao, inilaan na ng 
Diyos ang batayan ng pagsukat ng panahon sa ga- 
yong paraan. Sinasabi sa atin ng Genesis 1:14, 15 na 
ang isa sa mga layunin ng “mga tanglaw sa kalawa- 
kan ng langit” ay para sa “mga kapanahunan at 
para sa mga araw at mga taon.” Kung gayon, ang 
araw na solar, ang taong solar, at ang buwang lunar 
ay mga likas na dibisyon ng panahon, anupat ang 
mga ito ay inuugitan ng araw-araw na pag-inog ng 
lupa sa axis nito, ng taunang pag-ikot nito sa palibot 
ng araw, at ng buwanang pagbabagu-bago ng hugis 
ng buwan depende sa lokasyon nito may kaugnayan 
sa lupa at araw. Samantala, ang paghahati-hati ng 
panahon gamit ang mga sanlinggo at ang paghaha- 
ti-hati ng isang araw sa iba't ibang oras ay mga ka- 
ayusan ng tao. 


1358 


Mula pa sa unang taong si Adan, sinusukat na ang 
panahon gamit ang mga taon. Kaya naman, iniulat 
na ang edad ni Adan ay “isang daan at tatlumpung 
taon” nang maging anak niya si Set.---Gen 5:3. 

Nang maglaon, ginamit na rin ang buwanang di- 
bisyon ng panahon. Pagsapit ng Baha, ang panahon 
ay hinati-hati sa mga buwan na may tig-30 araw, at 
ipinakikita ito ng ulat na nagsasabing ang isang 
yugto na may habang 5 buwan ay katumbas ng 
150 araw. (Gen 7:11, 24: 8:3, 4) Ipinahihiwatig din 
ng ulat na ito na hinati-hati ni Noe ang taon sa 
12 buwan.--Tingnan ang TAON. 

Nang panahong iyon, binanggit din ang mga yug- 
to na may tigpipitong araw at maaaring regular 
nang ginagamit ang mga ito noong pasimula pa 
lamang ng kasaysayan ng tao. (Gen 7:4, 10, 8: 
10, 12) Gayunman, walang katibayan na hinilingan 
ng Diyos ang tao na mangilin ng isang linggu- 
hang Sabbath maliban noong tuwiran na Niya itong 


Mga Buwan sa Kalendaryo ng Bibliya 


Ang saklaw ng mga buwang Judio ay mula sa bagong buwan [new moon] hanggang sa 
sumunod na bagong buwan [new moon]. (Isa 66:23) Ang salitang Hebreo, cho dhesh, na 
isinaling “buwan” (month, Gen 7:11), ay nagmula sa salitang-ugat na nangangahulugang “bago,” 
samantalang ang isa pang salita para sa buwan, ye7ach, ay nangangahulugang “lunasyon.” 


MGA PANANIM 


Pag-aani ng lino. Sinisimulan ang pag-aani 
ng sebada 

Pag-aani ng sebada. Pag-aani ng trigo sa 
mabababang lugar 


Pag-aani ng trigo. Mga unang igos. 
Mga mansanas 

Mga unang ubas. Natutuyo ang mga 
pananim at mga bukal 

Sinisimulan ang pag-aani ng ubas 

Pag-aani ng mga datiles at mga igos 
na pantag-araw 

Papatapos ang pag-aani. Sinisimulan 
ang pag-aararo 

Inihahasik ang trigo at sebada. Pag-aani 
ng olibo 

Tumutubo ang mga damo 


Nagiging luntian ang mabababang lupain. 
Mga butil, mga bulaklak umuusbong 

Mga punong almendras namumulaklak. 
Mga punong igos nagkakasupang 

Mga punong algarroba namumulaklak. 
Pag-aani ng mga bungang sitrus 


MGA BUWAN LAGAY NG PANAHON 

Sagrado Sekular 

Ika-1 Ika-7 Umaapaw ang Jordan dahil sa ulan at 
natutunaw na niyebe 

Ika-2 Ika-8 Nagsisimula ang panahon ng tag-init. 
Sa kalakhan, maaliwalas ang 
kalangitan 

Ika-3 Ika-9 Init ng tag-araw. Preskong hangin 

Ika-4 Ika-10 Tumitindi ang init. Makakapal na 
hamog sa ilang lugar 

Ika-5 Ika-11 Umaabot sa sukdulan ang init 

Ika-6 Ika-12 Nagpapatuloy ang init 

Ika-7 Ika-1 Papatapos na ang tag-araw. 
Nagsisimula ang maagang pag-ulan 

Ika-8 Ika-2 Banayad na pag-ulan 

Ika-9 Ika-3 Dumadalas ang pag-ulan. Nagyeyelo 
ang hamog. Umuulan ng niyebe sa 
mga bundok 

Ika-10 Ika-4 Pinakamatinding lamig. Maulan. 
Umuulan ng niyebe sa mga bundok 

Ika-11 Ika-5 Humuhupa ang lamig ng panahon. 
Patuloy ang pag-ulan 

Ika-12 Ika-6 Madalas na pagkulog at pag-ulan 
ng graniso 

Ika-13 


Ang buwang intercalary ay karaniwan nang idinaragdag nang pitong ulit sa 


loob ng 19 na taon bilang ikalawang Adar (Veadar) 


Simula ng sagradong taon 
14 Paskuwa 

15-21 Tinapay na Walang Pampaalsa 
16 Paghahandog ng mga unang bunga 


14, 15 Purim 
NEADAR 


14 Pahabol na 
pangingilin ng 

Paskuwa 
(Bil 9:10-13) 


6 Kapistahan 
ng mga 
Sanlinggo 
(Pentecostes) 


Pagtubo ng : 
Pananim 


Mga Unang 
Igos 


Mga Unang 


a3yANIASIq 


Isinisilong ang 
mga Kawan 


Mga Bungang 
Pantag-araw 


Ika-7. Ika-6 
Pag-aararo Datiles, 
Ubas, Igos 


Kapistahan 
ng Pag-aalay 


Simula ng sekular na taon 


1 Pagpapatunog ng trumpeta 

10 Araw ng Pagbabayad-Sala 
15-21 Kapistahan ng mga Kubol o 
Pagtitipon ng Ani 

22 Kapita-pitagang kapulungan 


KALENDARYO 


ipag-utos sa Israel kasunod ng kanilang Pag-alis 
mula sa Ehipto.---Tingnan ang SANLINGGO. 

Iba't ibang sistema ng mga kalendaryo ang gi- 
nawa ng mga tao noon, at marami sa mga ito 
ang ginagamit pa rin hanggang sa ngayon. Ang 
sinaunang mga kalendaryo ay pangunahin nang 
mga kalendaryong lunar, samakatuwid nga, ang 
mga buwan [month] ng bawat taon ay binibi- 
lang ayon sa kumpletong mga siklo ng buwan 
[moon], halimbawa, mula sa isang bagong buwan 
[new moon] hanggang sa susunod na bagong bu- 
wan [new moon]. Sa katamtaman, ang gayong 
lunasyon ay tumatagal nang mga 29 na araw, 
12 oras, at 44 na minuto. Ang mga buwan [month] 
ay kadalasan nang binibilang nang may tig-29 
o tig-30 araw, ngunit sa rekord ng Bibliya, ang ter- 
minong “buwan” [month] ay karaniwan nang na- 
ngangahulugan ng 30 araw.--Ihambing ang Deu 
21:13, 34:8, gayundin ang Apo 11:2, 3. 

Ang isang taon na may 12 buwang lunar ay mas 
maikli nang mga 11 araw kaysa sa isang taong 
solar na may 36574 na araw. Yamang sa taong 
solar ibinabatay ang pagpapalit ng mga kapanahu- 
nan [season], kinailangang ayusin ang kalendaryo 
upang maiayon sa taong solar na ito, at ang resulta 
ay ang tinatawag na mga taong lunisolar, o bound 
solar--samakatuwid nga, mga taong solar na ang 
mga buwan ay lunar. Ginagawa ito sa pamamagitan 
ng pagdaragdag ng ilang araw sa bawat taon o sa 
pamamagitan ng pagdaragdag ng isang buwan sa 
ilang espesipikong taon upang mapunan ang kaku- 
langan ng 12 buwang lunar. 

Kalendaryong Hebreo. Ang mga Israelita ay 
gumamit ng kalendaryong lunisolar, o bound solar. 
Makikita ito sa bagay na pinasimulan ng Diyos na 
Jehova ang kanilang sagradong taon sa buwan ng 
Abib sa tagsibol at iniutos niyang ipagdiwang sa es- 
pesipikong mga petsa ang ilang kapistahan na nau- 
ugnay sa mga kapanahunan ng pag-aani. Upang 
ang mga petsang ito ay tumapat sa partikular na 
mga pag-aani, kinailangan ang isang kalendaryo na 
tutugma sa mga kapanahunan, anupat pinupunan 
ang pagkakaiba ng bilang ng mga araw ng taong lu- 
nar at ng taong solar.--Exo 12:1-14: 23:15, 16: Lev 
23:4-16. 

Hindi tinutukoy ng Bibliya kung anong pamama- 
raan ang orihinal na ginamit upang tiyakin kung 
kailan magsisingit ng karagdagang mga araw o ng 
isang karagdagan, o intercalary, na buwan. Ga- 
yunman, makatuwirang isipin na nagsilbing giya 
ang alinman sa vernal equinox o autumnal equinox 
upang matiyak kung nahuhuli ang mga kapanahu- 
nan anupat kailangan nang ayusin ang kalendaryo. 
Upang maisagawa ito, nagdagdag ang mga Israelita 
ng isang ika-13 buwan, na bagaman hindi espe- 


1360 


sipikong binanggit sa Bibliya ay tinawag, noong 
mga panahon pagkaraan ng pagkatapon, na Veadar, 
o ang ikalawang Adar. 

Noong ikaapat na siglo lamang ng ating Karani- 
wang Panahon (mga 359 C.E.) nagkaroon ng rekord 
ng isang pamantayang kalendaryong Judio nang 
itakda ni Hillel II na ang ika-3, ika-6, ika-8, ika-11, 
ika-14, ika-17, at ika-19 na mga taon ng bawat 
19 na taon ang magiging mga leap year na may 
tig-13 buwan. Ang siklong ito ng 19 na taon ay ka- 
raniwang tinatawag na Metonic cycle, na isinunod 
sa pangalan ng Griegong matematiko na si Me- 
ton (nabuhay noong ikalimang siglo B.C.E.), baga- 
man mayroon ding katibayan na nakalkula na ng 
mga Babilonyong nauna sa kaniya ang siklong ito. 
(Tingnan ang Babylonian Chronology, 626 BC.- 
A.D. 75, nina R. A. Parker at W. H. Dubberstein, 
1971, p. 1, 3, 6.) Sa siklong ito, ang mga bagong bu- 
wan [new moon] at mga kabilugan ng buwan ay 
pumapatak sa gayunding mga araw ng taong solar 
tuwing ika-19 na taon. 

Ang saklaw ng mga buwang Judio ay mula sa ba- 
gong buwan [new moon] hanggang sa sumunod na 
bagong buwan [new moon]. (Isa 66:23) Kaya na- 
man, isang salitang Hebreo, cho dhesh, na isinasalin 
bilang “buwan” (month, Gen 7:11) o “bagong buwan” 
(new moon, 1Sa 20:27), ang nauugnay sa cha-dhash' 
na nangangahulugang “bago.” Ang isa pang salita 
para sa buwan [month], ye rach, ay isinasaling “bu- 
wang lunar.” (1Ha 6:38) Nang maglaon, upang ipa- 
alam sa taong-bayan ang pagpapasimula ng isang 
bagong buwan [new month], ginamit ang mga hud- 
yat na apoy o kaya'y may mga mensaherong isinu- 
sugo. 

Sa Bibliya, kadalasa'y tinutukoy ang indibiduwal 
na mga buwan depende sa kung pang-ilang buwan 
ito ng taon, mula sa ika-1 hanggang sa ika-12. (Jos 
4:19: Bil 9:11: 2Cr 15:10, Jer 52:6, Bil 33:38, Eze 8:1, 
Lev 16:29, 1Ha 12:32, Ezr 10:9; 2Ha 25:1; Deu 1:3, 
Jer 52:31) Bago ang pagkatapon sa Babilonya, apat 
na pangalan lamang ng mga buwan ang binanggit, 
samakatuwid nga, Abib, ang unang buwan (Exo 
13:4), Ziv, ang ikalawa (1Ha 6:37): Etanim, ang ika- 
pito (1Ha 8:2): at Bul, ang ikawalo (1Ha 6:38). Ang 
mga kahulugan ng mga pangalang ito ay may ka- 
ugnayan sa mga kapanahunan, anupat karagda- 
gang ebidensiya ng paggamit sa taong lunisolar. 
--Tingnan ang indibiduwal na mga buwan ayon sa 
pangalan. 

Noong mga panahon pagkaraan ng pagkatapon, 
mga pangalan ng mga buwan sa Babilonya ang gi- 
namit ng mga Israelita, at pito sa mga ito ang bi- 
nanggit: Nisan, ang ika-1 buwan, kapalit ng Abib 
(Es 3:7), Sivan, ang ika-3 buwan (Es 8:9), Elul, ang 
ika-6 (Ne 6:15), Kislev, ang ika-9 (Zac 7:1): Tebet, 


1361 


ang ika-10 (Es 2:16), Sebat, ang ika-11 (Zac 1:7): at 
Adar, ang ika-12 (Ezr 6:15). 

Lumilitaw naman sa Judiong Talmud at sa iba 
pang mga akda ang mga pangalan ng nalalabing li- 
mang buwan. Ang mga iyon ay ang Iyyar, ang ika-2 
buwan, Tamuz, ang ika-4, Ab, ang ika-5, Tisri, ang 
ika-7, at Heshvan, ang ika-8. Ang ika-13 buwan, na 
isinisingit sa pana-panahon, ay pinanganlang Vea- 
dar, o ang ikalawang Adar. 

Nang bandang huli, tinakdaan na ng espesipikong 
bilang ng mga araw ang karamihan sa mga buwan. 
Ang Nisan (Abib), Sivan, Ab, Tisri (Etanim), at Se- 
bat ay laging may tig-30 araw; ang Iyyar (Ziv), Ta- 
muz, Elul, at Tebet naman ay laging may tig-29 na 
araw. Gayunman, ang Heshvan (Bul), Kislev, at 
Adar, ay maaaring magkaroon ng tig-29 o tig-30 
araw. Ang di-permanenteng bilang ng mga araw ng 
mga buwang ito ay nakatulong upang makagawa ng 
kinakailangang mga pagbabago sa kalendaryong lu- 
nar at upang huwag pumatak ang ilang kapistahan 
sa mga araw na ipinagbawal ng mga Judiong lider 
ng relihiyon nang maglaon. 

Ayon sa batas ng Diyos noong panahon ng Pag- 
alis (Exo 12:2, 13:4), ang sagradong taon ay magpa- 
pasimula sa tagsibol sa buwan ng Abib (o Nisan). 
Gayunman, ipinakikita ng rekord ng Bibliya na bago 
nito, binibilang ng mga Israelita ang isang taon 
mula sa taglagas hanggang sa sumunod na tagla- 
gas. Kinilala naman ng Diyos ang kaayusang ito 
anupat gumamit ang kaniyang bayan ng maitutu- 
ring na tambalang sistema ng kalendaryo, isang sa- 
grado at isang sekular, o agrikultural. (Exo 23:16, 
34:22: Lev 23:34, Deu 16:13) Noong mga panahon 
pagkaraan ng pagkatapon, ang Tisri 1, sa huling ka- 
lahatian ng taon, ang naging simula ng sekular na 
taon, at ang Bagong Taon ng mga Judio, o Rosh Ha- 
shanah (ulo ng taon), ay ipinagdiriwang pa rin 
sa petsang iyon. 

Noong 1908, natagpuan sa Gezer ang ipinapala- 
gay na nag-iisang halimbawa ng sinaunang nasu- 
sulat na kalendaryong Hebreo, at pinaniniwalaang 
itoy mula pa noong ikasampung siglo B.C.E. Isa 
itong kalendaryong agrikultural at inilalarawan nito 
ang gayong mga gawain pasimula sa taglagas. Sa 
maikli, inilalarawan nito ang tigdadalawang buwan 
ng pag-iimbak, paghahasik, at pagtubo ng mga pa- 
nanim sa tagsibol, na sinusundan ng tig-iisang bu- 
wan ng pagbubunot ng halamang lino, pag-aani ng 
sebada, at isang pangkalahatang pag-aani, pagkata- 
pos ay dalawang buwan ng pagpungos sa mga pu- 
nong-ubas, at bilang panghuli, isang buwan ng mga 
bungang pantag-araw.--Lev 26:5. 

Ipinakikita ng tsart na kalakip ng artikulong ito 
ang mga buwan at ang kaugnayan ng mga ito kapu- 
wa sa sagrado at sa sekular na mga kalendaryo at 


KALENDARYO 


gayundin ang tinatayang katumbas na mga buwan 
sa ating kasalukuyang kalendaryo. 

Sa mga ulat ng Ebanghelyo at sa aklat ng 
Mga Gawa, ang malimit na pagbanggit sa iba't 
ibang kapanahunan ng kapistahan ay nagpapakita 
na sinusunod pa rin ng mga Judio noong panahon 
ni Jesus at ng mga apostol ang kalendaryong Judio. 
Ang mga kapanahunang iyon ng kapistahan ay 
nagsilbing giya upang matukoy kung kailan naga- 
nap ang mga pangyayari sa Bibliya noong mga 
araw na iyon.---Mat 26:2, Mar 14:1: Luc 22:1: Ju 2: 
13, 23: 5:1; 6:4; 7:2, 37: 10:22, 11:55, Gaw 2:1, 12: 
3, 4: 20:6, 16; 27:9. 

Dapat pansinin na ang mga Kristiyano ay hindi 
inuugitan ng anumang sagrado o relihiyosong ka- 
lendaryo na nagtatakda ng banal na mga araw 
o mga kapistahan, isang punto na idiniin ng apostol 
na si Pablo sa Galacia 4:9-11 at Colosas 2:16, 17. Ang 
kaisa-isang okasyon na hinihiling na ipagdiwang 
nila taun-taon, ang Hapunan ng Panginoon, sa pa- 
nahon ng Paskuwa, ay ibinabatay sa kalendaryong 
lunar.---Mat 26:2, 26-29, 1Co 11:23-26, tingnan ang 
HAPUNAN NG PANGINOON. 

Ang mga Kalendaryong Julian at Gregorian. 
Noong taong 46 B.C.E., nagpalabas si Julio Cesar ng 
isang batas para baguhin ang kalendaryong Roma- 
no mula sa taong lunar tungo sa taong solar. Ang 
kalendaryong Julian na ito, na ibinatay sa mga kal- 
kulasyon ng Griegong astronomo na si Sosigenes, ay 
may 12 buwan na iba't iba ang haba at isang regu- 
lar na taon na may 365 araw na nagsisimula tuwing 
Enero 1. Pinasimulan ding gamitin dito ang mga 
leap year sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang 
araw sa bawat apat na taon, upang mapunan ang 
sobrang “a na araw ng isang taong tropikal, na may 
haba na wala pang 36574 na araw. 

Sa katunayan, ang kalendaryong Julian ay mas 
mahaba nang mga 11 minuto at 14 na segundo kay- 
sa sa tunay na taong solar. Dahil dito, pagsapit ng 
ika-16 na siglo, sampung araw na ang ipinagkaiba 
nito sa taong solar. Noong 1582 C.E., nagharap si 
Pope Gregory XIII ng kaunting rebisyon sa kalendar- 
yong Julian, anupat pinanatili ang mga leap year tu- 
wing apat na taon ngunit may eksepsiyon na yaon 
lamang mga century year na ang bilang ay maaa- 
ring hatiin sa 400 ang gagawing mga leap year. Sa 
utos ng papa noong 1582, sampung araw ang kinal- 
tas sa ta0ng iyon, anupat ang araw pagkaraan ng 
Oktubre 4 ay naging Oktubre 15. Sa ngayon, kalen- 
daryong Gregorian ang karaniwang ginagamit sa 
kalakhang bahagi ng daigdig. Dito ibinatay ang mga 
petsa ng kasaysayan na ginamit sa publikasyong ito. 

Bagaman nakagawian na ng mga Kristiyano sa 
ngayon na gamitin ang kalendaryong sinusunod sa 
kanilang lupain, batid nila na ang Diyos na walang 


KALIGAYAHAN 


hanggan, si Jehova, ay may sariling kalendaryo ng 
mga pangyayari na hindi apektado ng mga sistema 
ng pagbilang ng mga tao. Gaya ng isinulat ng kani- 
yang propetang si Daniel: “Kaniyang binabago ang 
mga panahon at mga kapanahunan, nag-aalis ng 
mga hari at naglalagay ng mga hari, nagbibigay ng 
karunungan sa marurunong at ng kaalaman doon 
sa mga nakaaalam ng kaunawaan. Kaniyang isinisi- 
walat ang malalalim na bagay at ang mga nakaku- 
bling bagay, nalalaman kung ano ang nasa kadili- 
man, at sa kaniya ay nananahanan ang liwanag.” 
(Dan 2:21, 22) Sa gayon, sa kaniyang posisyon bi- 
lang Pansansinukob na Soberano, siya'y lubhang 
nakatataas sa ating umiinog na lupa, na may araw 
at gabi, mga siklong lunar, at mga taong solar. Ga- 
yunman, sa kaniyang Salita, ang Bibliya, iniuugnay 
ng Diyos ang kaniyang mga pagkilos at mga layu- 
nin sa mga panukat na ito ng panahon, anupat ti- 
nutulungan niya ang kaniyang mga nilalang na 
malaman ang kanilang dako may kaugnayan sa ka- 
niyang dakilang kalendaryo ng mga pangyayari. 
--Tingnan ang KRONOLOHIYA. 


KALIGAYAHAN. Ang kaligayahan ay ang 
pagtataglay ng namamalaging kasiyahan. Saklaw 
nito ang emosyon mula sa simpleng pagkakonten- 
to hanggang sa malalim at masidhing kagalakan sa 
buhay, gayundin ang likas na pagnanais na mag- 
patuloy ang kalagayang ito. Kaya naman naiiba ito 
sa simpleng pagkalugod na maaaring nagkataon 
lamang. 

Ang salitang Hebreo para sa “maligaya” ay 'e'sher 
(Aw 40:4), samantalang ang kaugnay na pandiwang 
'ashar'ay nangangahulugang “ipahayag na maliga- 
ya.” (Gen 30: 13) Ginagamit ang mga terminong He- 
breo na ito may kaugnayan sa mga tao. Kadalasa'y 
tumutukoy ang mga ito sa resulta ng positibong 
pagkilos, gaya ng paggawi nang may pakundangan 
sa maralita o pagiging may-takot kay Jehova. (Aw 
41:1; 112:1) Ang salitang Griego na isinalin bilang 
“maligaya” ay makari'os. 

Sa ilang salin ng Bibliya, ang mga taong nagta- 
taglay ng kaligayahang inilarawan sa Mga Awit at 
sa Mga Kawikaan, at partikular na yaong mga binig- 
kas ni Jesu-Kristo sa kaniyang Sermon sa Bundok, 
ay madalas ilarawan bilang “mapalad” o “pinagpala.” 
Gayunman, "maligaya" ang mas eksaktong salin ng 
mga terminong ginamit sa Bibliya, dahil ang Hebreo 
at ang Griego ay may ibang mga salita para sa “pag- 
palain” (sa Heb., barakh7 sa Gr., eulo-ge'0). Karag- 
dagan pa, ang “pinagpala” ay may diwa ng akto ng 
pagpapala, samantalang ipinaaalaala ng “maligaya” 
ang kalagayan o situwasyon na resulta ng pagpapa- 
la ng Diyos. Isinasalin ng maraming makabagong 
bersiyon ang 'a:shar' at makartios bilang “maliga- 
ya,” “kaligayahan.” (CK, JB, Ph, Ro, TEV, Yg, NW, at 


1362 


iba pang mga bersiyon) Ang maka rios ay isinasa- 
lin bilang “maligaya” sa KJ sa Gawa 26:2 at Roma 
14:22. 

Si Jehova at si Jesu-Kristo. Si Jehova ang 
“maligayang Diyos" at ang kaniyang Anak na si 
Jesu-Kristo ay tinatawag na ang “maligaya at ta- 
nging Makapangyarihang Tagapamahala.” (1Ti 1:11; 
6:15) Bagaman hinamon ang soberanya ni Jehova 
dahil sa pagpasok ng kabalakyutan kapuwa sa langit 
at sa lupa (tingnan ang JEHOVA), nakatitiyak siyang 
matutupad ang kaniyang mga layunin; walang anu- 
mang magagawa na hindi ipinahihintulot ng kani- 
yang kalooban. (Isa 46:10, 11; 55:10, 11) May parti- 
kular siyang layunin kung bakit siya nagpapakita 
ng mahabang pagtitiis habang pinahihintulutan ni- 
yang umiral ang mga kalagayang kaya niyang ba- 
guhin, kaya naman siya ay maligaya. Sumulat ang 
apostol na si Pablo: “Ang Diyos, bagaman niloloob 
na ipakita ang kaniyang poot at ihayag ang kani- 
yang kapangyarihan, ay nagparaya taglay ang labis 
na mahabang pagtitiis sa mga sisidlan ng poot na 
ginawang karapat-dapat sa pagkapuksa, upang ma- 
ihayag niya ang kayamanan ng kaniyang kaluwal- 
hatian sa mga sisidlan ng awa, na patiuna niyang 
inihanda ukol sa kaluwalhatian. ”---Ro 9:22-24. 

Samakatuwid, gaya ng naibulalas ng salmista: 
“Ang kaluwalhatian ni Jehova ay magiging hang- 
gang sa panahong walang takda. Si Jehova ay mag- 
sasaya sa kaniyang mga gawa.” (Aw 104:31) Siya 
ang pinakadakila at pinakapangunahing Tagapagbi- 
gay, anupat hindi siya nagbabago ni pinahihintulu- 
tan man niya na ang kaniyang pagkabukas-palad, 
awa, at pag-ibig ay maging kapaitan dahil sa kawa- 
lan ng utang na loob ng kaniyang mga nilalang. 
“Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na 
regalo ay mula sa itaas, sapagkat bumababa ito 
mula sa Ama ng makalangit na mga liwanag, at sa 
kaniya ay wala man lamang pagbabago sa pagba- 
ling ng anino.” (San 1:17) Ang kaniyang Anak, si 
Jesu-Kristo, ay maligaya, yamang mayroon siyang 
lubos na pananalig sa kaniyang Ama at lagi niyang 
ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa Kani- 
ya. (Ju 8:29) Kahit noong dumaranas siya ng mga 
pagsubok at mga paghihirap, si Jesus ay nagkaroon 
ng panloob na kagalakan.---Heb 12:2, ihambing ang 
Mat 5:10-12. 


Ano ang saligan ng tunay 
na kaligayahan? 


Ang lahat ng mga kaligayahang ipinangako sa 
Bibliya ay nakadepende sa isang tamang kaugnayan 
sa Diyos. Ang lahat ng iyon ay maaaring matamo 
salig sa pag-ibig sa Diyos at tapat na paglilingkod sa 
kaniya. Hindi maaaring makamit ang tunay na ka- 


1363 


ligayahan kung hindi magiging masunurin kay Je- 
hova. Mahalaga ang kaniyang pagpapala para sa ka- 
ligayahan, yamang isa ito sa kaniyang “mabubuting 
kaloob” at “sakdal na mga regalo.” 

Hindi masusumpungan ang bukal ng kaligayahan 
sa pagkakamal ng materyal na yaman o kapangya- 
rihan. Sinabi ni Jesus: “May higit na kaligayahan sa 
pagbibigay kaysa sa pagtanggap.” (Gaw 20:35) Ang 
isa na nagpapakundangan sa maralita, anupat nag- 
tatamasa ng kaligayahan ng pagbibigay, ay pina- 
ngangakuan: “Babantayan siya ni Jehova at iingatan 
siyang buhay. Ipahahayag siyang maligaya sa lupa.” 
(Aw 41:1, 2) Ang mga bagay na nakadaragdag sa 
tunay na kaligayahan ay ang kaalaman kay Jehova, 
karunungan mula sa kaniya, at maging ang kani- 
yang pagtutuwid at disiplina. (Kaw 2:6; 3:13, 18, Aw 
94:12) Ang taong tunay na maligaya ay nagtitiwala 
kay Jehova (Kaw 16:20), nalulugod at lumalakad sa 
Kaniyang kautusan (Aw 1:1, 2; 112:1), nag-iingat ng 
katarungan (Aw 106:3), at may takot sa Kaniya (Aw 
128:1). 

Isang Maligayang Bansa. Ang kaligayahan 
ay maaaring matamo ng isang buong bansa o ba- 
yan kung ang bansang iyon ay tunay na sumusu- 
nod kay Jehova bilang Diyos nito at tumutupad sa 
kaniyang mga kautusan. (Aw 33:12; 144:15) Pagka- 
tapos ng matuwid na pamumuno ni David at noong 
panahong sinusunod ni Haring Solomon ang kautu- 
san ni Jehova, ang bansang Israel ay tiwasay at 
maligaya, “tulad ng mga butil ng buhangin na nasa 
tabi ng dagat dahil sa dami, kumakain at umiinom 
at nagsasaya.” (1Ha 4:20, 25; 10:8; 2Cr 9:7) Ipina- 
kikita nito ang impluwensiya ng matuwid na pama- 
mahala sa isang bansa. (Ihambing ang Kaw 29: 
2, 18.) Inakala ng mga makabayang Judio na dahil 
mga inapo sila nina Abraham at Jacob sa laman, 
sila ang ‘maligayang bansa na ang Diyos ay si Je- 
hova.’ (Aw 33:12) Gayunman, nilinaw sa kanila ni 
Jesus kung ano ang kahilingan upang matamo ang 
kaligayahan bilang bansa. Sinabi niya sa kanila na 
ang Kaharian ng Diyos ay kukunin sa kanila at “ibi- 
bigay sa isang bansang nagluluwal ng mga bunga 
nito.” (Mat 21:43) Nang maglaon, ikinapit ng apos- 
tol na si Pedro ang terminong “bansa” sa espiritu- 
wal na mga indibiduwal na kaisa ni Kristo, sa 
pagsasabing: “Kayo ay “sang piniling lahi, isang 
maharlikang pagkasaserdote, isang banal na bansa, 
isang bayang ukol sa pantanging pag-aari, upang 
ipahayag ninyo nang malawakan ang mga kagali- 
ngan" ng isa na tumawag sa inyo mula sa kadiliman 
tungo sa kaniyang kamangha-manghang liwanag.” 
--1Pe 2:9. 

Ang Payo ni Kristo Tungkol sa Kaligayahan. 
Kapansin-pansin na sinimulan ni Jesus ang kani- 
yang Sermon sa Bundok sa pamamagitan ng isa- 


KALIGAYAHAN 


isang pagbanggit sa siyam na kaligayahan, anu- 
pat tinutukoy ang mga katangiang magdudulot sa 
isa ng pagsang-ayon ng Diyos, taglay ang pag- 
asang magmana ng Kaharian ng langit. (Mat 5:1- 
12) Sa mga kaligayahang ito, kapuna-puna na hin- 
di ang kalagayan ng isang tao dahil sa panahon at 
di-inaasahang pangyayari ni ang basta pagkaka- 
wanggawa niya ang magdudulot ng pagpapala ng 
kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan ay nagmu- 
mula sa mga bagay na may kinalaman sa espiritu- 
walidad, pagsamba sa Diyos, at sa katuparan ng 
mga pangako ng Diyos. Halimbawa, sinasabi ni Je- 
sus: “Pinagpala ang mga dukha sa espiritu...” 
(KJ), o, kung isasalin sa paraang mas mauunawa- 
an: “Maligaya yaong mga palaisip sa kanilang espi- 
rituwal na pangangailangan, yamang ang kaharian 
ng langit ay sa kanila.” (Mat 5:3) Nagpatuloy pa 
siya: “Maligaya yaong mga nagdadalamhati, ya- 
mang sila ay aaliwin.” (Mat 5:4) Maliwanag, hindi 
niya tinutukoy ang lahat ng taong nagdadalamhati 
sa kahit anong kadahilanan. Ang pagdadalamha- 
ting ito ay dahil sa kanilang dukhang kalagayan sa 
espirituwal, sa kanilang makasalanang kalagayan, 
at sa mga nakapipighating kalagayan na ibinunga 
ng pagkamakasalanan ng tao, gayundin ang kani- 
lang pagkagutom at pagkauhaw sa katuwiran. Ma- 
kikita ng Diyos ang mga nagdadalamhating ito at 
lilingapin niya sila ng kaniyang pagpapala ng espi- 
rituwal na kasiyahan, gaya ng ipinangangako ni Je- 
sus: “Sila ay bubusugin. ”---Ihambing ang 2Co 7:10, 
Isa 61:1-3, Eze 9:4. 

Sa aklat ng Apocalipsis, si Jesu-Kristo, sa pama- 
magitan ng anghelikong mensahero, ay nagpapaha- 
yag ng pitong kaligayahan. (Apo 1:3, 14:13, 16:15, 
19:9; 20:6, 22:7, 22:14) Sa introduksiyon nito, ipi- 
nahahayag ng aklat: “Maligaya siya na bumabasa 
nang malakas at yaong mga nakikinig sa mga sali- 
ta ng hulang ito, at tumutupad sa mga bagay na na- 
kasulat dito” (Apo 1:3), at sa konklusyon nito ay 
sinasabi nito: “Maligaya yaong mga naglalaba ng 
kanilang mahabang damit, upang ang awtoridad na 
pumaroon sa mga punungkahoy ng buhay ay ma- 
ging kanila at upang makapasok sila sa loob ng lun- 
sod [Bagong Jerusalem] sa pamamagitan ng mga 
pintuang-daan nito.”---Apo 22:14. 

Malugod kay Jehova. Bilang buod, maliwa- 
nag na yaong mga nagtatamo ng tunay na kaliga- 
yahan ay ang “banal na bansa" ng Diyos (1Pe 2:9), 
kasama ang lahat niyaong mga nakikisama sa ban- 
sang iyon na mga naglilingkod at sumusunod kay 
Jehova mula sa puso. Sabi ng salmista: “Magsaya 
kayo kay Jehova, O kayong mga matuwid, at mag- 
pasalamat kayo sa kaniyang banal na pang-alaala.” 
(Aw 97:12) Inulit ng apostol na si Pablo ang payong 
ito nang sumulat siya sa kongregasyong Kristiyano: 


KALIGTASAN 


“Magsaya kayong lagi sa Panginoon. Minsan pa ay 
sasabihin ko, Magsaya kayo!” (Fil 4:4) Kung gayon, 
hindi sa yaman o karunungan, ni sa mga bagay na 
nagawa o sa lakas ng isa masusumpungan ng isang 
tao ang kaligayahan. Ito ay sa kaalaman kay Jeho- 
va, na siyang nagpapayo: “Huwag ipagyabang ng 
taong marunong ang kaniyang sarili dahil sa kani- 
yang karunungan, at huwag ipagyabang ng maka- 
pangyarihang lalaki ang kaniyang sarili dahil sa 
kaniyang kalakasan. Huwag ipagyabang ng taong 
mayaman ang kaniyang sarili dahil sa kaniyang 
kayamanan. Kundi ang nagyayabang tungkol sa 
kaniyang sarili ay magyabang dahil sa mismong 
bagay na ito, sa pagkakaroon ng kaunawaan at sa 
pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa akin, na ako 
ay si Jehova, ang Isa na nagpapakita ng maibiging- 
kabaitan, katarungan at katuwiran sa lupa; sapag- 
kat ang mga bagay na ito ay kinalulugdan ko.”---Jer 
9:23, 24. 


KALIGTASAN. Tingnan ang PANTUBOS: TAGA- 
PAGLIGTAS. 


KALIHIM. Karaniwan na, isang inatasang 
opisyal na dalubhasa sa pagsulat at pag-iingat ng 
mga rekord. Ang salitang Hebreo na so-pher” ay 
maaari ring isalin bilang “eskriba” at “tagakopya.” 

May mga panahon noon sa Israel na may isang pi- 
nagkakatiwalaang opisyal ng korte na mataas ang 
ranggo at tinatawag na “kalihim ng hari" o “kali- 
him.” (2Cr 24:11, 2Ha 19:2) Hindi lamang siya isang 
eskriba na ginagamit sa paggawa ng mga dokumen- 
to, ni isa lamang tagakopya ng Kautusan. (Huk 5:14: 
Ne 13:13, ihambing ang 2Sa 8: 15-18, 20:23-26, ting- 
nan ang ESKRIBA, TAGAKOPYA.) Kung minsan, ang ka- 
lihim ng hari ang nag-aasikaso sa mga bagay na 
may kinalaman sa pananalapi (2Ha 12:10, 11) at 
nagsasalita bilang kinatawan ng hari, sa tungkuling 
katulad niyaong sa isang 'kalihim sa ugnayang pan- 
labas.” (Isa 36:2-4, 22: 37:2, 3) Sa ilalim ng pama- 
mahala ni Solomon, dalawa sa “mga prinsipe” ang 
tinukoy bilang mga kalihim.---1Ha 4:2, 3, ihambing 
ang 2Cr 26:11, 34:13. 

Bukod sa “kalihim ng hari,” bumabanggit din ang 
Bibliya ng “kalihim ng pinuno ng hukbo” (2Ha 25:19: 
Jer 52:25) at “kalihim ng mga Levita.” (1Cr 24:6) Si 
Baruc ay isang eskribang kalihim ni Jeremias.---Jer 
36:32. 


KALIKASAN. Ang saligang kaurian o kayari- 
an ng isang bagay. Maaari itong tumukoy sa kung 
ano ang isang tao nang ipanganak siya, gayundin sa 
mga katangiang namamana kasama ng karaniwang 
kaugalian. Kung minsan, tumutukoy ito sa pisikal na 
mga pagnanasa ng isang organismo. Karaniwan 
nang isinasalin ang mga salitang Griego na phy'sis 


1364 


bilang “kalikasan” at phy-sikos’ (ang anyong pang- 
uri) bilang “likas.” 

Mga Tao at mga Hayop. Ang kaibahan ng 
kalikasan ng tao sa kalikasan ng maiilap na hayop, 
at maging ang pagkakaiba-iba ng kalikasan ng ma- 
iilap na hayop, ay ipinakikita ng pananalita sa San- 
tiago 3:7: “Sapagkat ang bawat uri [sa Gr., physis, 
“kalikasan”] ng mailap na hayop at gayundin ng 
ibon at gumagapang na bagay at nilalang sa dagat 
ay pinaaamo at napaamo na ng tao [phy'sei tei 
an-thropi'nei, “kalikasang nauukol sa tao”].” Isinisi- 
walat ng pagkakaiba-ibang ito ng “kalikasan” ang 
pagkakasari-sari ng mga nilalang ng Diyos at na- 
pananatili ito dahil sa batas ng Diyos na ang bawat 
isa ay magpaparami ayon sa sarili nitong uri.---Gen 
1:20-28, ihambing ang 1Co 15:39. 

Tulad-Diyos na Kalikasan. Iba rin ang kali- 
kasan niyaong mga nasa langit, o ng mga espiri- 
tung nilalang ng Diyos. Ang apostol na si Pedro ay 
may sinabi sa kaniyang mga kapuwa Kristiyano, 
espirituwal na mga kapatid ni Jesu-Kristo, tung- 
kol sa “mahalaga at napakadakilang mga pangako, 
upang sa pamamagitan ng mga ito ay maging 
mga kabahagi kayo sa tulad-Diyos na kalikasan 
[Dhy'seos].” (2Pe 1:4) Ito ay pakikibahagi kay Kristo 
sa kaniyang kaluwalhatian bilang mga espiritung 
persona, gaya ng ipinakikita ni Pedro sa kaniyang 
unang liham: “Binigyan .. . tayo [ng Diyos] ng isang 
bagong pagsilang [a:na:gen-ne'sas he:mas’, “iniluwal 
tayong muli”] tungo sa isang buhay na pag-asa sa 
pamamagitan ng pagkabuhay-muli ni Jesu-Kristo 
mula sa mga patay, tungo sa isang walang-kasira- 
an at walang-dungis at walang-kupas na mana. Ito 
ay nakataan sa langit para sa inyo.” (1Pe 1:3, 4) 
Upang matamo ang “tulad-Diyos na kalikasan,” ka- 
ilangan ang pagbabago ng kalikasan sa pamamagi- 
tan ng kamatayan at pagkabuhay-muli, gaya ng ni- 
lilinaw ng apostol na si Pablo sa Unang Corinto 
kabanata 15. Ipinaliliwanag niya na ang Kristiyano 
ay dapat mamatay at buhaying-muli sa isang nai- 
ibang katawan, isa na espirituwal, na humihiling ng 
pagbabago.---1Co 15:36, 38, 44, 49, 51. 

Katutubong Kalikasan. Nagsalita si Pablo 
tungkol sa mga kababayan niyang Judio, anupat ti- 
nawag niya silang “mga likas na Judio,” samakatu- 
wid nga, anak ng mga magulang na Judio, mula sa 
mga anak ni Israel, o Jacob.--Gal 2:15, ihambing 
ang Ro 2:27. 

Sa ilustrasyon tungkol sa punong olibo, ang mga 
Judio sa laman ay tinawag niyang likas (ka-ta” 
phy'sin, “ayon sa kalikasan”) na mga sanga ng ala- 
gang olibo. Sinabi niya sa mga Kristiyanong Gentil: 
“Sapagkat kung ikaw ay pinutol mula sa punong oli- 
bo na likas na ligaw at inihugpong sa alagang 
punong olibo nang salungat sa kalikasan, lalo pa 


1365 


ngang ang mga ito na likas ay ihuhugpong sa ka- 
nilang sariling punong olibo!” (Ro 11:21-24) Ang li- 
gaw na punong olibo ay di-mabunga o nagluluwal 
ng bungang napakababa ang uri, ngunit karani- 
wang kaugalian sa mga bansang Mediteraneo na 
ihugpong ang mga sanga ng tanim na punong oli- 
bo sa ligaw na punong olibo upang magluwal ito ng 
mabuting bunga. Pero ang tinukoy ni Pablo ay ang 
paghuhugpong ng ligaw na olibo sa isang tanim na 
olibo, na hindi karaniwang ginagawa. Sinabi niya 
na ang paghuhugpong na ito ay “salungat sa kali- 
kasan” at ginamit itong halimbawa para idiin ang 
di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos sa mga 
Gentil nang kunin niya sila para humalili sa “likas 
na mga sanga.” Ang mga Judio ay ‘tanim’ ni Jeho- 
va sa loob ng maraming siglo, pero ang mga Gen- 
til ay “ligaw,” anupat wala sa tunay na relihiyon at 
hindi nagluluwal ng bunga para sa Diyos. Pero nga- 
yon, puwede na silang makapagluwal ng mainam 
na bunga. Gagawin ito ni Jehova sa pamamagitan 
ng matagumpay na “paghuhugpong." 

Gayundin, sa kaniyang argumento sa mga taga- 
Galacia upang hadlangan ang pagkaalipin nila sa 
mga turo ng Judaismo, sinabi ni Pablo: “Nang hin- 
di pa ninyo kilala ang Diyos, noon nga ay napaali- 
pin kayo roon sa mga sa kalikasan ay hindi mga 
diyos.” Ang huwad na mga diyos na dati nilang si- 
nasamba ay hindi tunay na mga diyos dahil sa pi- 
nagmulan ng mga ito at dahil ginawa lamang ang 
mga ito, imposibleng sumapit ang mga ito sa ga- 
yong katayuan. Bukod sa walang awtoridad na ma- 
ging mga diyos, ang mga ito ay wala ring gayong 
mga katangian sa kanilang katutubong kalikasan 
o kaurian.--Gal 4:8. 

Budhi. Ang ilang ugali o katangian ay taglay 
ng mga tao mula sa kapanganakan, at sa katunayan 
ay inilagay ang mga iyon sa tao buhat sa pasimula. 
Ang apostol na si Pablo ay nagkomento tungkol sa 
budhi, o sa bakas man lamang nito, na taglay pa rin 
ng makasalanang tao, bagaman sa maraming kaso 
ay lumihis siya mula sa Diyos at wala sa kaniya ang 
batas ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang lahat 
ng mga bansa ay nakapagtatag ng maraming batas 
na kaayon ng katuwiran at katarungan, at mara- 
ming indibiduwal ang sumusunod sa ilang mabubu- 
ting simulain. Sinabi ni Pablo: “Sapagkat kailanma't 
ang mga tao ng mga bansa na walang kautusan ay 
likas na gumagawa ng mga bagay na nasa kautu- 
san, ang mga taong ito, bagaman walang kautusan, 
ay kautusan sa kanilang sarili. Sila mismo ang nag- 
papakita na ang diwa ng kautusan ay nakasulat sa 
kanilang mga puso, samantalang ang kanilang bud- 
hi ay nagpapatotoong kasama nila at, sa pagitan ng 
kanilang sariling mga kaisipan, sila ay inaakusahan 
o ipinagdadahilan pa nga. ”---Ro 2:14, 15. 


KALIKASAN 


Nang tinatalakay niya sa kongregasyon ng Corin- 
to ang tungkol sa pagkaulo, itinawag-pansin ni Pab- 
lo ang alituntunin na ang isang babae ay dapat 
maglagay ng talukbong sa ulo kapag nananalangin 
o nanghuhula sa harap ng kongregasyon, bilang 
tanda ng pagpapasakop. Bilang ilustrasyon, sinabi 
niya: “Hindi ba ang kalikasan mismo ang nagtutu- 
ro sa inyo na kung ang lalaki ay may mahabang 
buhok, ito ay kasiraang-puri sa kaniya: ngunit kung 
ang babae ay may mahabang buhok, ito ay kalu- 
walhatian sa kaniya? Sapagkat ang kaniyang buhok 
ang ibinigay sa kaniya sa halip na isang panakip sa 
ulo.”--1Co0 11:14, 15. 

Nang tukuyin ni Pablo ang “kalikasan mismo,” 
maliwanag na higit pa ang saklaw nito kaysa sa 
“kaugalian,” na binanggit niya sa talata 16 may ka- 
ugnayan sa paggamit ng mga babae ng talukbong 
sa ulo. Malamang na ang mga katangiang namana 
ay nakaapekto rin sa pangmalas ng mga Kristiya- 
no sa Corinto hinggil sa kung ano ang likas. Sa 
mga Europeo (gaya ng mga Griego), ang buhok ng 
mga babae, kapag hindi ginupitan, ay kadalasang 
mas mahaba kaysa sa buhok ng mga lalaki. Ngunit 
hindi ito totoo kung tungkol sa tuwid na buhok ng 
mga taga-Silangan at mga Indian o sa kulot na bu- 
hok ng mga Itim at mga Melanesiano. 

Bukod pa sa kanilang kabatiran sa mga katangi- 
ang namamana sa gitna nila, alam ng mga Kristi- 
yano sa Corinto na karaniwang kaugalian ng mga 
lalaki na pagupitan ang kanilang buhok nang ka- 
tamtamang haba. Karaniwan din ito sa mga lala- 
king Judio: kaya naman ang buhok ng mga Nazareo 
na mahaba at di-ginugupitan ay nagpakilala sa ka- 
nila bilang mga lalaking hindi sumusunod sa kau- 
galian ng nakararami. (Bil 6:5) Sa kabilang dako, 
kadalasang nagpapahaba ng buhok ang mga baba- 
ing Judio. (Luc 7:38, Ju 11:2) At sa Griegong lunsod 
ng Corinto, kapag inahitan ang ulo ng isang babae, 
o ginupitan ang kaniyang buhok nang napakaikli, 
isa itong tanda ng pagiging alipin niya o ng kani- 
yang kahihiyan dahil nahuli siyang nakikiapid o na- 
ngangalunya.--1Co 11:6. 

Kaya, nang sabihin niyang “kalikasan mismo” 
ang nagturo sa kanila, maliwanag na nasa isip ni 
Pablo ang iba't ibang salik na makaiimpluwensiya 
sa kanilang saloobin sa kung ano ang likas. 

Sa pagsasabing “Hindi ba ang kalikasan mismo 
ang nagtuturo sa inyo... ?” hindi ginagawang per- 
sona ni Pablo ang kalikasan, na para bang ito ay 
isang diyosa. Sa halip, binigyan ng Diyos ang tao 
ng kakayahang mangatuwiran. Sa pamamagitan 
ng pagmamasid sa mga bagay-bagay at panga- 
ngatuwiran hinggil sa mga iyon ayon sa pagkaka- 
gawa ng Diyos sa mga iyon at sa mga resulta ng 


KALINISAN 


paggamit sa mga iyon sa iba't ibang paraan, mala- 
ki ang matututuhan ng tao tungkol sa kung ano 
ang wasto. Ang Diyos talaga ang nagtuturo, at ka- 
pag ang isip ng tao ay wastong nasanay ng Salita 
ng Diyos, maaari niyang malasin ang mga bagay- 
bagay sa wastong punto de vista at kaugnayan ng 
mga ito sa isa't isa, sa gayon ay may-katumpakang 
napag-uunawa kung ano ang likas o di-likas. Sa ga- 
nitong paraan, ang indibiduwal ay maaaring mag- 
karoon ng isang sinanay na budhi may kaugnayan 
dito at maiiwasan niyang magkaroon ng budhi na 
nadungisan at sumasang-ayon sa mga bagay na 
di-likas.--Ro 1:26, 27; Tit 1:15: 1Co 8:7. 

Likas na Paggamit ng Katawan. Magiging 
mali para sa mga lalaki at mga babae na gamitin 
nila ang kanilang mga katawan sa anumang para- 
an na hindi kasuwato ng layunin ng Diyos sa pag- 
lalang sa mga iyon. Anumang di-likas ayon sa 
diwang iyan ay makasalanan. Inilalarawan ng Ka- 
sulatan ang karumihan at kahatulan na sasapit 
sa mga nagsasagawa ng mga bagay na ito: “Kaya 
naman ibinigay sila ng Diyos sa kahiya-hiyang 
mga pita sa sekso, sapagkat kapuwa ang kanilang 
mga babae ay nagpalit ng likas [phy-siken’] na ga- 
mit ng kanilang sarili tungo sa isa na salungat sa 
kalikasan, at gayundin maging ang mga lalaki ay 
nag-iwan ng likas na paggamit sa babae at nagni- 
ngas nang matindi sa kanilang masamang pita sa 
isa't isa, mga lalaki sa mga kapuwa lalaki, na gina- 
gawa ang malaswa at tinatanggap sa kanilang sa- 
rili ang lubos na kabayaran, na siyang nararapat 
sa kanilang kamalian.” Ibinababa ng gayong mga 
tao ang kanilang sarili sa antas ng mga hayop. (Ro 
1:26, 27: 2Pe 2:12) Sumusunod sila sa mali at ma- 
kalamang mga bagay sapagkat, tulad ng hayop, 
wala silang pagkamakatuwiran at espirituwalidad. 
--Jud 7, 10. 

Kapanganakan. Ang isa pang salitang Griego 
na isinaling “likas” ay genesis, literal na nanga- 
ngahulugang “kapanganakan” o “pinagmulan.” Bi- 
nanggit ni Santiago ang tungkol sa “isang tao na tu- 
mitingin sa kaniyang likas na mukha [sa literal, ang 
mukha ng kapanganakan niya] sa salamin.” (San 
1:23) Sinabi rin ni Santiago na “ang dila ay isang 
apoy” at na “sinisilaban [nito] ang gulong ng likas 
na buhay jsa literal, ang gulong ng kapangana- 
kan].” (San 3:5, 6) Maaaring ang tinutukoy rito ni 
Santiago ay isang gulong, gaya ng sa karo, na ma- 
aaring magliyab kapag nag-init at nagbaga ang ehe 
nito. Sa katulad na paraan, maaaring silaban ng 
dila ang buong siklo ng buhay na kinapanganakan 
ng isang tao, anupat ang buhay niya ay nagiging 
tulad ng isang malupit na siklo, at posible pa ngang 
humantong siya sa pagkapuksa na waring sa pama- 
magitan ng apoy. 


1366 


KALINISAN. Tingnan ang MALINIS, KALINISAN. 


KALISKIS. Ang salitang “kaliskis” ay katum- 
bas ng salitang Hebreong qgas-ge'seth at ng salitang 
Griegong lepis. 

Ang mga kaliskis ng maraming isda at reptilya ay 
maninipis at matitigas at nagsisilbing pinakabalat 
ng mga ito. Sinasabi ng Kautusan na ang “lahat ng 
may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig” ay mali- 
nis sa seremonyal na paraan bilang pagkain. Hindi 
maaaring kainin ang mga hayop sa tubig na walang 
kaliskis, “karima-rimarim na bagay” ang mga iyon. 
(Lev 11:9, 10, 12: Deu 14:9, 10) Sa gayon, ang mga 
kaliskis (sa Heb., gas-qas:sim, pangmaramihan ng 
qas-qe'seth) ay isa sa madaling makitang palatanda- 
an upang malaman kung aling isda ang maaaring 
kainin. Bagaman may apat na uri ng kaliskis ng 
isda, pinakakaraniwan ang kaliskis na ctenoid (may 
tulad-suklay na gilid) at ang kaliskis na cycloid 
(may pabilog na gilid). Nakahanay at susun-suson 
ang mga ito, anupat nagsisilbing isang manipis, 
magaan, at malambot na balot. 

Gayunding salitang Hebreo ang ginagamit sa 
Ezekiel 29:4, kung saan ang Ehipsiyong Paraon ay 
makasagisag na inilalarawan na parang isang buwa- 
ya. Ang buong katawan ng buwaya ay nababalot ng 
matitigas at usli-usling kaliskis sa tulad-katad na 
balat nito. Maliwanag na ang tinutukoy rin sa Job 
41:15-17 ay mga kaliskis (AS, NW, MR) ng buwaya, 
anupat ginamit doon ang salitang Hebreo na mada- 
las isalin bilang “kalasag.”--Tingnan ang LEVIATAN. 

Mga Kaliskis ng Baluti.. Ang kutamaya noon 
ay maaaring may mga kaliskis. Ang mga ito ay ma- 
liliit na laminang metal na susun-suson at nagsisil- 
bing isang medyo malambot na laminang baluti. 
--1Sa 17:5: tingnan ang ARMAS, BALUTI (Kutamaya). 

Mga Kaliskis sa mga Mata ni Pablo. Nang 
pagalingin ang pagkabulag ni Pablo na resulta ng 
pagpapakita sa kaniya ni Jesus, nalaglag mula sa ka- 
niyang mga mata “ang sa wari ay mga kaliskis.” 
(Gaw 9:18) Sinasabi ng ilang iskolar na wala na- 
mang aktuwal na nalaglag mula sa mga mata ni Pa- 
blo kundi makasagisag na pananalita lamang ito na 
nangangahulugang nanauli ang paningin ni Pablo. 
Gayunpaman, ipinahihiwatig ng maraming maka- 
bagong salin na mayroon talagang nalaglag mula sa 
mga mata ni Pablo.--AS-Tg, BSP, MB, NPV, NW. 


KALOOB, REGALO. Mula pa noong sinau- 
nang panahon, ang pagbibigay ng mga regalo ay 
isang mahalagang bahagi na ng pang-araw-araw 
na buhay. Ang matanda nang lingkod ni Abraham 
ay nagbigay ng mga kaloob na alahas kay Rebe- 
ka nang makakita ito ng katibayan na si Rebe- 
ka ang itinalaga ni Jehova upang maging asawa 
ni Isaac. (Gen 24:13-22) Pagkatapos, nang matang- 


1367 


gap nito ang pagsang-ayon nina Laban at Betuel 
sa pag-aasawa, nagbigay ang lingkod ni Abraham 
ng karagdagang mga kaloob kay Rebeka at ng 
“mga piling bagay sa kapatid nito at sa ina nito.” 
(Gen 24:50-53) Nang maglaon, ibinigay ni Abra- 
ham kay Isaac ang lahat ng kaniyang pag-aari, ngu- 
nit nagbigay siya ng mga kaloob sa mga anak ng 
kaniyang mga babae at pinayaon niya sila.---Gen 
25:5, 6, ihambing ang 2Cr 21:3. 

Maaaring isang kaugalian noong panahon ng mga 
patriyarka na magbigay ng mga kaloob sa mga du- 
maranas ng kapighatian. Nang baligtarin ni Jehova 
ang bihag na kalagayan ni Job, ang kaniyang mga 
kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, at mga da- 
ting kakilala ay dumating hindi lamang upang ali- 
win siya kundi nagbigay rin sa kaniya ang bawat isa 
sa kanila ng “isang piraso ng salapi at ang bawat isa 
ng isang gintong singsing.”---Job 42:10, 11. 

Nagbibigay ng mga Kaloob Upang Makatang- 
gap ng mga Pakinabang. Noon, kadalasan nang 
nagbibigay ng mga kaloob ang isa upang matamo 
ang isang bagay na ninanais niya. Naghanda si Ja- 
cob ng isang kahanga-hangang kaloob na mga ala- 
gang hayop para kay Esau upang makasumpong 
siya ng lingap sa paningin ng kaniyang kapatid. (Gen 
32:13-18, 33:8) Ang pagpupumilit ni Jacob na tang- 
gapin ni Esau ang kaloob na ito ay higit na mauuna- 
waan kung isasaalang-alang na, ayon sa kaugalian 
sa Silangan, ang pagtanggi ng isang tao sa kaloob ay 
nagpapahiwatig na hindi siya magpapakita ng li- 
ngap. (Gen 33:10) Gayundin, upang matamo ang ka- 
butihang-loob ng mabagsik na administrador ng 
pagkain sa Ehipto (na sa totoo ay ang sarili nilang 
kapatid na si Jose), sinunod ng mga anak ni Jacob 
ang mungkahi ng kanilang ama na magdala ng ka- 
loob na pinakamaiinam na produkto ng lupain. (Gen 
42:30, 43:11, 25, 26) Nagpadala si Haring Asa ng re- 
galong pilak at ginto kay Ben-hadad upang hikaya- 
tin itong sirain ang pakikipagtipan nito kay Baasa na 
hari ng Israel.-- 1Ha 15:18, 19. 

May kinalaman sa mga pakinabang sa nagbibi- 
gay, sinasabi ng kawikaan: “Ang kaloob ng isang tao 
ay nagbubukas ng maluwang na daan para sa kani- 
ya, at dadalhin siya nito maging sa harap ng mga 
taong dakila.” (Kaw 18:16) Ang kaloob ay maaaring 
sumupil ng galit, ngunit hindi nito mapahuhupa 
ang pagngangalit ng isang matipunong lalaki laban 
sa isa na nangalunya sa kaniyang asawa, gaano 
man kalaking regalo ang ibigay ng mangangalunya. 
--Kaw 21:14, 6:32-35. 

Mga Kaloob sa mga Hari, mga Propeta, at Iba 
pa. May mga pahiwatig na kaugalian noon ng 
mga makikipagkita sa hari ang magdala ng mga ka- 
loob. Ang “mga walang-kabuluhang lalaki” na wa- 
lang paggalang kay Saul ay tinukoy na hindi nagda- 


KALOOB, REGALO 


la ng anumang kaloob sa kaniya. Si Solomon ay 
binibigyan noon ng napakaraming kaloob niyaong 
mga dumarating mula sa malalayong lupain upang 
marinig ang kaniyang karunungan. Ang mga astro- 
logong dumalaw upang makita ang “isa na ipina- 
nganak na hari ng mga Judio” ay sumunod lamang 
sa kaugaliang ito nang magbigay sila ng mga kalo- 
ob sa batang si Jesus. (1Sa 10:27: 1Ha 10:10, 24, 25; 
Mat 2:1, 2, 11, tingnan din ang 2Ha 20:12; 2Cr 17:5.) 
Sa katulad na paraan, kung minsan ay nagdadala ng 
kaloob yaong mga sumasangguni sa isang propeta. 
(1Sa 9:7: 2Ha 8:8, 9) Ngunit ang mga propeta ng 
Diyos ay hindi umaasa o naghahangad ng kaloob 
kapalit ng kanilang mga paglilingkod, gaya ng ipina- 
kikita ng pagtanggi ni Elias na tumanggap ng “isang 
kaloob na pagpapala” mula sa kamay ni Naaman. 
--2Ha 5:15, 16. 

Kadalasan, bilang gantimpala ay binibigyan ng 
mga kaloob yaong mga matagumpay na nakatupad 
ng isang partikular na atas. (2Sa 18:11, Dan 2:6, 48, 
5:16, 17, 29) Ayon sa Kautusan, ang aliping pinala- 
ya ay hindi dapat payaunin na walang dala kundi 
dapat itong tumanggap ng kaloob, anumang mula 
sa kawan, sa giikan, at sa panlangis at pang-alak na 
pisaan. (Deu 15:13, 14) Gayundin, ang mga oka- 
syong may malaking pagsasaya ay maaaring may 
kasamang pagbibigayan ng mga regalo.---Es 9:20- 
22, ihambing ang Apo 11:10. 

May Kaugnayan sa Santuwaryo. Kinuha ng 
Diyos ang mga Levita bilang kaloob para sa samba- 
hayan ni Aaron, bilang mga ibinigay kay Jehova 
upang magsagawa ng paglilingkod sa santuwaryo. 
(Bil 18:6, 7) Gayundin, ang mga Gibeonita at ang 
iba pa na ginawang mga lingkod sa santuwaryo 
ay tinawag na mga Netineo, nangangahulugang 
“Mga Ibinigay.” (Jos 9:27: 1Cr 9:2, Ezr 8:20) Karag- 
dagan pa, ang mga abuloy para sa pagsasagawa ng 
paglilingkod sa santuwaryo at gayundin ang mga 
hain ay tinutukoy bilang mga kaloob.---Exo 28:38, 
Lev 23:37, 38, Bil 18:29, Mat 5:23, 24; Luc 21:1. 

Dahil si Jehova ang Maylalang, pag-aari niya ang 
lahat ng bagay. Samakatuwid, kapag may nagbibi- 
gay ng materyal na mga bagay sa ikasusulong ng 
tunay na pagsamba, ibinabalik lamang ng nagbibi- 
gay ang isang bahagi niyaong dati na niyang ti- 
nanggap mula sa Diyos.---Aw 50:10, 1Cr 29:14. 

Payo May Kinalaman sa mga Kaloob. Ya- 
mang ang mga kaloob na ibinigay bilang suhol ay 
maaaring sumira ng puso at magbaluktot ng kata- 
rungan, ipinapayo ng Kasulatan na kapootan ng isa 
ang gayong mga kaloob. Hinahatulan ang mga hu- 
mahabol sa mga kaloob. (Deu 16:19, 20; Ec 7:7; 
Kaw 15:27; Isa 1:23, tingnan ang SUHOL.) Bukod di- 
yan, ang “taong naghahambog dahil sa isang kalo- 
ob na bulaan,” anupat hindi tinutupad ang kaniyang 


KALOOB MULA SA DIYOS 


ipinaghahambog, ay inihahambing sa maninipis na 
ulap at sa hanging walang ulan. (Kaw 25:14) Maaa- 
ring marami ang kasamahan ng taong nagbibigay 
ng mga kaloob, ngunit ang kaniyang pagbibigay ay 
hindi garantiya ng namamalaging pagkakaibigan. 
--Kaw 19:6. 

Mariing hinahatulan ng Kristiyanong Griegong 
Kasulatan ang ilang kaugalian may kaugnayan sa 
pagbibigay ng mga kaloob. Hinatulan ni Jesus ang 
mga eskriba at mga Pariseo dahil sa paglabag nila 
sa utos na parangalan ang ama at ang ina. Ayon sa 
kanila, kung sasabihin ng isang tao na ang kaniyang 
materyal na mga pag-aari ay isang kaloob na inia- 
lay sa Diyos, malaya na siya sa obligasyong gamitin 
ang mga iyon upang tulungan ang kaniyang mga 
magulang, bagaman maaari pa rin niyang personal 
na gamitin ang mga iyon. (Mat 15:1-6, tingnan ang 
KORBAN.) Hindi kapuri-puri ang pagbibigay kung 
ang isa ay umaasa ng kagantihan. (Luc 6:30-36, 
14:12-14) Upang maging kalugud-lugod kay Jehova, 
ang pagbibigay ay dapat gawin nang walang pag- 
iimbot at walang pagpaparangya.---Mat 6:2-4, 1Co 
13:3. 

Pagbibigay ng mga Kristiyano. Ang unang 
mga Kristiyano ay nagbigay ng mga kaloob, o mga 
abuloy, alang-alang sa kanilang nagdarahop na 
mga kapatid. (Ro 15:26; 1Co 16:1, 2) Gayunman, 
ang lahat ng gayong kaloob ay kusang-loob, gaya 
ng ipinahihiwatig ng mga salita ni Pablo: “Gawin ng 
bawat isa ang ayon sa ipinasiya niya sa kaniyang 
puso, hindi mabigat sa loob o sa ilalim ng pamimi- 
lit, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbi- 
bigay.” (2Co 9:7) Bukod diyan, tinulungan nila ya- 
ong mga lubusang nag-uukol ng kanilang sarili sa 
ministeryong Kristiyano, gaya ng apostol na si Pa- 
blo. Ngunit bagaman lubhang pinahalagahan ni Pa- 
blo ang mga kaloob na ipinadala sa kaniya ng kani- 
yang mga kapatid, hindi siya naghangad ng kaloob. 
--Fil 4:15-17. 

Ang mga Kristiyano ay maaaring magbigay ng 
mga bagay na mas mahalaga kaysa sa materyal na 
mga regalo. Maaari nilang ibigay ang kanilang pa- 
nahon at mga kakayahan upang palakasin at pati- 
bayin ang iba sa mental at espirituwal na paraan, na 
siyang nagdudulot ng higit na kaligayahan. Ang pi- 
nakadakilang kaloob na maaaring ibigay ng isang 
tao sa iba ay ang unawa sa Salita ng Diyos, sapag- 
kat maaari nitong akayin ang tumatanggap nito tu- 
ngo sa buhay na walang hanggan.--Ju 6:26, 27, 
17:3: Gaw 20:35: 2Co 12:15; Apo 22:17: tingnan ang 
KALOOB NG AWA, MGA. 


KALOOB MULA SA DIYOS. Ang mga ka- 
loob na ibinibigay ng Diyos sa mga tao ay kapaha- 
yagan ng kaniyang di-sana-nararapat na kabaitan. 
Ang salitang kha 'ri-sma (sa literal, kaloob ng kagan- 


1368 


dahang-loob), na lumilitaw nang 17 ulit sa Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan, ay nagpapahiwatig ng 
isang kaloob dahil sa “di-sana-nararapat na kabai- 
tan” (kha'ris) ng Diyos. (Ro 6:23, tlb sa Rbi8, 1Co 
12:4: 2Ti 1:6, 1Pe 4:10) Kaya naman, wasto lamang 
na ang mga kaloob na natanggap mula kay Jehova 
ay gamitin para sa kapakinabangan ng kapuwa at sa 
ikaluluwalhati ng Diyos na tagapagbigay. (1Pe 4:10, 
11) Ang mga kaloob na ito ay hindi dapat gamitin sa 
sakim na pakinabang ng tumanggap. Yamang ang 
taong iyon ay ‘tumanggap nang walang bayad, 
obligado rin naman siyang “magbigay nang walang 
bayad.'--Mat 10:8. 

“Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal 
na regalo ay mula sa itaas.” (San 1:17) Si Jehova ay 
bukas-palad sa pagbibigay, anupat pinahihintulutan 
niyang makinabang sa sikat ng araw at sa ulan ka- 
puwa ang mga matuwid at ang mga balakyot. Sa 
katunayan, siya ang “nagbibigay sa lahat ng buhay 
at ng hininga at ng lahat ng mga bagay.” Ang mga 
kaloob ng Diyos, kabilang na ang pagkain at inumin 
at pagtatamasa ng kabutihan mula sa pagpapagal 
ng isa, ay para sa kasiyahan ng tao. (Mat 5:45, Gaw 
17:24, 25; Ec 3:12, 13, 5:19, 1Ti 6:17) Ang pagkawa- 
lang-asawa at ang pag-aasawa ay kapuwa mga ka- 
loob mula sa Diyos, anupat dapat tamasahin kasu- 
wato ng kaniyang mga kahilingan. Sa dalawang 
kaloob na ito, mas mabuti ang pagkawalang-asawa 
yamang ang taong walang asawa ay mas malayang 
makapag-uukol ng kaniyang sarili sa paglilingkod 
kay Jehova nang walang abala.---Kaw 18:22, Mat 19: 
11, 12; 1Co 7:7, 17, 32-38, Heb 13:4. 

Ang Kaloob ng Diyos sa Pamamagitan ng 
Hain ni Jesus. Isang kaloob na walang kasingha- 
laga ang di-sana-nararapat na kabaitan ni Jehova sa 
paglalaan niya ng kaniyang Anak bilang isang ha- 
ing pantubos, at dahil dito, yaong mga nananampa- 
lataya sa hain ni Jesu-Kristo ay maaaring magtamo 
ng kaloob na buhay na walang hanggan. (Ro 6:23: 
Ju 3:16) Maliwanag na kasama sa “di-mailarawang 
kaloob na walang bayad” ng Diyos ang lahat ng 
kabutihan at maibiging-kabaitan na ipinakikita ng 
Diyos sa kaniyang bayan sa pamamagitan ni Jesu- 
Kristo.---2Co 9:15: ihambing ang Ro 5:15-17. 

Banal na Espiritu. [Ibinibigay ng Diyos ang 
kaniyang espiritu bilang isang kaloob sa kaniyang 
bayan, anupat tinutulungan silang umiwas sa karu- 
mal-dumal na mga gawa ng laman at sa halip ay 
maglinang ng mga bunga ng espiritu, samakatu- 
wid nga, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, maha- 
bang pagtitiis, kabaitan, kabutihan, pananampala- 
taya, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. (Gaw 2:38, 
Ro 8:2-10, Gal 5:16-25) Ang espiritu ni Jehova ay 
isang maaasahang patnubay at naglalaan ng lakas 
na higit sa karaniwan, anupat tumutulong sa isang 


1369 


Kristiyano na tuparin ang kaniyang bigay-Diyos na 
mga atas sa kabila ng mga panggigipit sa kaniya. 
(Ju 16:13, 2Co 4:7-10) Tiniyak ni Jesus sa kaniyang 
mga alagad na ituturo sa kanila ng espiritu ng Diyos 
ang lahat ng bagay, ibabalik nito sa kanilang mga 
pag-iisip ang mga bagay na itinuro niya sa kanila, 
at tutulungan sila nitong gumawa ng pagtatanggol 
kahit sa harap ng mga tagapamahala.--Ju 14:26, 
Mar 13:9-11. 

Karunungan at Kaalaman. Ang tunay na ka- 
runungan at kaalaman ay mga kaloob mula sa 
Diyos. Inaanyayahan ni Jehova ang kaniyang mga 
lingkod na manalangin ukol sa karunungan at kaa- 
laman, gaya ng ginawa ni Solomon. (San 1:5; 2Cr 
1:8-12) Gayunpaman, para matamo ang kaalaman, 
kailangan ang pagsisikap upang mapag-aralan ang 
inilaan ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang kalo- 
ob na Salita. (Kaw 2:1-6, 2Ti 2:15, 3:15) Subalit ang 
pag-aaral ng Salita ng Diyos, sa ganang sarili nito, 
ay hindi garantiya na ang isa ay tatanggap ng mga 
kaloob na kaalaman at karunungan. Makakamit la- 
mang ang tunay na kaalaman at karunungan sa pa- 
mamagitan ni Jesu-Kristo at sa tulong ng espiritu 
ng Diyos.--1Co 2:10-16, Col 2:3. 

Ang makadiyos na karunungan ay nagsisilbing 
proteksiyon at patnubay sa mga landas ng buhay. 
(Ec 7:12; Kaw 4:5-7) Ang karunungang nagmumula 
sa Diyos ay ibang-iba sa makasanlibutang karunu- 
ngan, na kamangmangan sa pangmalas ni Jeho- 
va at nakapipinsala rin sapagkat ipinagwawalang- 
bahala nito ang Diyos. (1Co 1:18-21) “Ngunit ang 
karunungan mula sa itaas una sa lahat ay malinis, 
pagkatapos ay mapayapa, makatuwiran, handang 
sumunod, puno ng awa at mabubuting bunga, hin- 
di gumagawa ng pagtatangi-tangi, hindi mapagpa- 
imbabaw. ”---San 3:17. 

Ang tumpak na kaalaman hinggil sa kalooban ni 
Jehova ay tumutulong sa nagtataglay nito na 'tiya- 
kin ang mga bagay na higit na mahalaga,' na hindi 
makatisod sa iba, at “lumakad nang karapat-dapat 
kay Jehova upang palugdan siya nang lubos.” (Fil 
1:9-11: Col 1:9, 10) Karagdagan pa, ang kaalaman 
ay isa sa mga bagay na tumutulong sa isang Kris- 
tiyano upang siya'y maging aktibo at mabunga sa 
kaniyang paglilingkod sa Diyos. (2Pe 1:5-8) Ang ka- 
loob na ito mula sa Diyos ay hindi lamang basta ang 
pagkakaroon ng kabatiran sa mga bagay na totoo. 
Saklaw nito ang pag-unawa sa mga katotohanang 
iyon at ang pagkaalam kung paano gagamitin ang 
mga iyon sa pagbibigay ng “sagot sa bawat isa.” 
--Col 4:6. 

Mga Kaloob na Paglilingkod at “Mga Kaloob 
na mga Tao.” Sa totoo, ang mga atas ng pagli- 
lingkod sa makalupang kaayusan ng Diyos ay mga 
kaloob mula kay Jehova. (Bil 18:7: Ro 12:6-8: Efe 3: 


KALOOB MULA SA DIYOS 


2, 7) Yaong mga pinagkalooban ng mga atas ng pag- 
lilingkod sa pamamagitan ng di-sana-nararapat na 
kabaitan ng Diyos ay tinatawag ding “mga kaloob na 
mga tao,” at si Jesu-Kristo, bilang kinatawan ng 
Diyos at ulo ng kongregasyon, ang nagbigay ng mga 
ito sa kongregasyon upang ang indibiduwal na mga 
miyembro niyaon ay mapatibay at magtamo ng 
pagkamaygulang. (Efe 4:8, 11, 12) Upang magam- 
panan niya nang may katapatan ang kaniyang mga 
pananagutan ukol sa ikapagpapala ng iba, ang isa na 
may kaloob ay dapat na patuloy na maglinang niya- 
on, anupat hindi iyon pinababayaan. (1Ti 4:14: 2Ti 
1:6) Sa tulong ni Jehova, kahit sino ay makapaglili- 
nang ng kakayahang magsagawa ng anumang pag- 
lilingkod na iniatas ng Diyos, kung magsusumikap 
siya na lubusang gamitin ang kaniyang mga kaka- 
yahan at pagtagumpayan ang mga hadlang na ma- 
aaring bumangon.---Fil 4:13. 

Mga Kaloob ng Espiritu. Noong unang sig- 
lo C.E., yaong mga binabautismuhan sa banal na es- 
piritu ay tumatanggap ng makahimalang mga kalo- 
ob. Ang mga ito'y nagsilbing mga tanda na hindi 
na ginagamit ng Diyos ang kongregasyong Judio 
at na ang pagsang-ayon niya ay nasa kongregas- 
yong Kristiyano na itinatag ng kaniyang Anak. (Heb 
2:2-4) Noong araw ng Pentecostes, ang pagbubuhos 
ng banal na espiritu ay may kasamang makahima- 
lang mga kaloob. Mula noon, sa tuwing binabanggit 
ng Kasulatan na ibinigay ang makahimalang mga 
kaloob ng espiritu, isa sa 12 apostol o si Pablo, na 
tuwirang pinili ni Jesus, ang naroroon. (Gaw 2: 
1,4, 14: 8:9-20, 10:44-46: 19:6) Nang mamatay ang 
mga apostol, maliwanag na nagwakas ang pagbibi- 
gay ng mga kaloob ng espiritu, at tuluyang naglaho 
ang makahimalang mga kaloob ng espiritu nang 
pumanaw na yaong mga tumanggap ng mga kalo- 
ob na ito. 

Ang basta pagsasagawa ng tila makahimalang 
mga gawa ay hindi nagpapatunay na ang isa ay 
may awtorisasyon mula sa Diyos, ni dapat mang 
pag-alinlanganan kung ginagamit nga ng Diyos 
ang kaniyang mga lingkod dahil lamang sa hindi 
sila makapagsagawa ng mga himala sa tulong ng 
espiritu ng Diyos. (Mat 7:21-23) Hindi lahat ng 
unang-siglong mga Kristiyano ay nakapagsasagawa 
ng makapangyarihang mga gawa, nakapagpapaga- 
ling, nakapagsasalita ng mga wika, at nakapagsa- 
salin. Dahil sa di-sana-nararapat na kabaitan ng 
Diyos, si Pablo, at walang alinlangang pati ang iba 
pa, ay pinagkalooban ng marami sa mga kaloob 
na ito ng espiritu. Gayunman, ang makahimalang 
mga kaloob na ito ay palatandaan na sanggol pa 
ang kongregasyong Kristiyano, at inihula rin na 
magwawakas ang mga ito. Sa katunayan, sinabi 
mismo ni Jesus na ang kaniyang mga tagasunod 
ay makikilala, hindi dahil sa pagsasagawa nila ng 


KALOOB MULA SA DIYOS 


makapangyarihang mga gawa, kundi dahil sa kani- 
lang pag-ibig sa isa't isa.-- 1Co 12:29, 30, 13:2, 8-13, 
Ju 13:35. 

Isa-isang binanggit ni Pablo ang siyam na iba't 
ibang paghahayag o gawain ng espiritu: (1) pagsa- 
salita ng karunungan, (2) pagsasalita ng kaalaman, 
(3) pananampalataya, (4) mga kaloob na pagpapa- 
galing, (5) makapangyarihang mga gawa, (6) pang- 
huhula, (7) kaunawaan sa kinasihang mga panana- 
lita, (8) iba't ibang wika, at (9) pagpapakahulugan sa 
mga wika. Ang lahat ng mga kaloob na ito ng espi- 
ritu ay nakatulong, hindi lamang sa paglago ng bi- 
lang ng kongregasyon kundi sa pagpapatibay rin 
nito sa espirituwal.-- 1Co 12:7-11, 14:24-26. 

“Pagsasalita ng karunungan.” Bagaman ma- 
aaring matamo ang karunungan sa pamamagitan 
ng pag-aaral, pagkakapit, at karanasan, lumilitaw 
na ang “pagsasalita ng karunungan” na binanggit 
dito ay isang makahimalang kakayahan na ikapit 
ang kaalaman sa isang matagumpay na paraan 
upang lutasin ang mga suliraning bumabangon sa 
kongregasyon. (1Co 12:8) “Ayon sa karunungang 
ibinigay sa kaniya” kung kaya naisulat ni Pablo ang 
mga liham na naging bahagi ng kinasihang Salita 
ng Diyos. (2Pe 3:15, 16) Lumilitaw na nahayag din 
ang kaloob na ito sa kakayahang gumawa ng pag- 
tatanggol na hindi matututulan ng mga sumasalan- 
sang.--Gaw 6:9, 10. 

“Pagsasalita ng kaalaman” at “pananampala- 
taya.” Lahat ng kabilang sa unang-siglong kon- 
gregasyong Kristiyano ay may saligang kaalaman 
tungkol kay Jehova at sa kaniyang Anak at gayun- 
din sa kalooban ng Diyos at sa kaniyang mga kahi- 
lingan para magtamo ng buhay. Samakatuwid, ang 
“pagsasalita ng kaalaman" ay nakatataas at nakahi- 
higit sa kaalamang taglay ng mga Kristiyano sa 
pangkalahatan, ito ay isang makahimalang kaala- 
man. Sa katulad na paraan, ang “pananampalataya” 
bilang isang kaloob ng espiritu ay maliwanag na 
isang makahimalang pananampalataya na tumutu- 
long sa indibiduwal upang mapagtagumpayan ang 
gabundok na mga hadlang na maaaring makasaga- 
bal sa kaniyang paglilingkod sa Diyos.---1Co 12:8, 9; 
13:2. 

“Pagpapagaling.” Ang kaloob na ito ay naha- 
hayag noon sa kakayahang lubusang magpagaling 
ng mga sakit, anuman ang uri ng karamdaman. 
(Gaw 5:15, 16, 9:33, 34: 28:8, 9) Bago ang Pentecos- 
tes, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ang nag- 
sasagawa ng pagpapagaling. Bagaman nagpamalas 
ng pananampalataya ang ilan sa mga taong pinaga- 
ling, ang taong may sakit ay hindi hinihilingang 
magpakita ng pananampalataya bago siya pagali- 
ngin. (Ihambing ang Ju 5:5-9, 13.) Noong isang pag- 


1370 


kakataon, sinabi ni Jesus na kaya hindi napagaling 
ng kaniyang mga alagad ang isang epileptiko ay da- 
hil sa kakaunting pananampalataya ng kaniyang 
mga alagad, hindi dahil sa kawalan ng pananampa- 
lataya ng taong humiling na pagalingin ang kani- 
yang anak. (Mat 17:14-16, 18-20) Kahit isang insi- 
dente ay walang iniulat ang Kasulatan na hindi 
nakapagpagaling si Jesus o ang kaniyang mga apos- 
tol dahil sa kawalan ng pananampalataya niyaong 
mga humihiling ng pagpapagaling. Karagdagan pa, 
sa halip na gamitin ng apostol na si Pablo ang kalo- 
ob na pagpapagaling upang gamutin ang problema 
sa sikmura ni Timoteo o sabihin na ang dahilan ng 
malimit nitong pagkakasakit ay ang kawalan ng pa- 
nanampalataya, inirekomenda niya kay Timoteo na 
gumamit ng kaunting alak dahil sa sikmura nito. 
--1Ti 5:23: tingnan ang PAGPAPAGALING, KAGALINGAN, 
PANANAMPALATAYA. 

“Makapangyarihang mga gawa.” Kabilang 
sa makapangyarihang mga gawa ang pagbabangon 
ng mga taong patay, pagpapalayas ng mga de- 
monyo, at maging ang pagbulag sa mga suma- 
salansang. (1Co 12:10) Dahil sa paghahayag ng 
gayong makapangyarihang mga gawa, maraming 
mananampalataya ang naparagdag sa kongrega- 
syon.—Gaw 9:40, 42, 13:8-12: 19:11, 12, 20. 

“Panghuhula.” Mas dakilang kaloob ang pang- 
huhula kaysa sa pagsasalita ng mga wika, yamang 
napatitibay nito ang kongregasyon. Bukod diyan, na- 
tutulungan nito ang mga di-sumasampalataya na 
makilalang ang Diyos ay tunay ngang nasa gitna ng 
mga Kristiyano. (1Co 14:3-5, 24, 25) Noon, lahat ng 
kabilang sa kongregasyong Kristiyano ay nagsasalita 
tungkol sa katuparan ng mga hulang nakaulat sa Sa- 
lita ng Diyos. (Gaw 2:17, 18) Gayunman, yaong mga 
nagtataglay ng makahimalang kaloob na panghuhu- 
la ay may kakayahang sabihin nang patiuna ang 
mga bagay na mangyayari sa hinaharap, kagaya 
ng ginawa ni Agabo.--Gaw 11:27, 28, tingnan ang 
HULA: PROPETA (Mga Propeta sa Kristiyanong Grie- 
gong Kasulatan). 

“Kaunawaan sa kinasihang mga pananalita.” 
Maliwanag na kabilang sa kaunawaan sa kinasihang 
mga pananalita ang kakayahang unawain kung ang 
isang kinasihang kapahayagan ay nagmula sa Diyos 
o hindi. (1Co 12:10) Dahil sa kaloob na ito, ang nag- 
mamay-ari nito ay hindi malilinlang at hindi maita- 
talikod sa katotohanan, at maipagsasanggalang nito 
ang kongregasyon laban sa mga bulaang propeta. 
--1Ju 4:1 ihambing ang 2Co 11:3, 4. 

“Mga wika.” Kaakibat ng pagbubuhos ng es- 
piritu ng Diyos noong Pentecostes, 33 C.E., ang ma- 
kahimalang kaloob na mga wika. Dahil dito, ang hu- 
migit-kumulang sa 120 alagad na nagkakatipon sa 


1371 


isang silid sa itaas (posibleng malapit sa templo) ay 
nakapagsalita tungkol sa “mariringal na mga bagay 
ng Diyos" sa mga katutubong wika ng mga Judio at 
mga proselita na pumaroon sa Jerusalem mula sa 
malalayong lugar upang mangilin ng kapistahan. 
Ang katuparang ito ng hula ni Joel ay nagpapatu- 
nay na ginagamit na ng Diyos ang bagong kongre- 
gasyong Kristiyano at hindi na ang kongregasyong 
Judio. Upang tumanggap ng walang-bayad na kalo- 
ob ng banal na espiritu, ang mga Judio at mga pro- 
selita ay kailangang magsisi at mabautismuhan sa 
pangalan ni Jesus.--Gaw 1:13-15, 2:1-47. 

Malaki ang naitulong ng kaloob na mga wika sa 
unang-siglong mga Kristiyano sa kanilang panga- 
ngaral sa mga nagsasalita ng ibang mga wika. Sa 
katunayan, iyon ay naging isang tanda sa mga di- 
sumasampalataya. Gayunman, nang sumulat si Pa- 
blo sa kongregasyong Kristiyano sa Corinto, itina- 
gubilin niya na kapag nagtitipon, hindi lahat ng 
Kristiyano ay dapat magsalita ng mga wika, ya- 
mang may ibang mga tao at mga di-sumasampala- 
taya na pumapasok at kapag hindi sila makaunawa 
ay baka isipin nilang nababaliw ang mga Kristiyano. 
Iminungkahi rin niya na “limitahan [ang pagsasali- 
ta ng mga wika] sa dalawa o tatlo sa pinakamarami, 
at halinhinan.” Gayunman, kung walang makapag- 
sasalin, ang taong nagsasalita ng isang wika ay da- 
pat na manatiling tahimik sa kongregasyon at mag- 
salita sa kaniyang sarili at sa Diyos. (1Co 14:22-33) 
Kung hindi ito maisasalin, ang pagsasalita niya ng 
isang wika ay hindi makapagpapatibay sa iba, sa- 
pagkat walang sinumang makikinig sa kaniyang 
pagsasalita dahil wala itong kabuluhan sa mga hin- 
di nakauunawa niyaon.--1Co 14:2, 4. 

Kung ang taong nagsasalita ng isang wika ay hin- 
di makapagsalin, siya mismo ay hindi nakauunawa 
sa kaniyang sinasabi ni mauunawaan man iyon ng 
iba na hindi pamilyar sa wikang iyon. Kaya naman 
pinasigla ni Pablo yaong mga may kaloob na mga 
wika na manalangin upang makapagsalin din sila at 
sa gayo'y mapatibay nila ang lahat ng nakikinig. Ba- 
tay sa mga nabanggit na, madali nating mauunawa- 
an kung bakit itinuring ni Pablo, sa ilalim ng pag- 
kasi, ang pagsasalita ng mga wika bilang isang 
nakabababang kaloob at kung bakit niya sinabi na 
sa isang kongregasyon, mas nanaisin niyang mag- 
salita ng limang salita mula sa kaniyang pag-iisip 
(unawa) kaysa 10,000 salita sa isang wika.---1Co 14: 
11, 13-19. 

“Pagpapakahulugan sa mga wika.” Noon, ang 
kaloob na pagpapakahulugan sa mga wika ay naha- 
hayag sa kakayahang magsalin ng isang wika na 
hindi dating nalalaman ng taong nagtataglay ng ka- 
loob na ito. (1Co 12:10) Sa totoo, pinatingkad ng 
kaloob na ito ang kaloob na pagsasalita ng mga wika 


KALOOB NG AWA, MGA 


yamang napatitibay ang buong kongregasyon ka- 
pag narinig ang pagsasalin.---1Co 14:5. 

Iba Pang mga Gawain ng Espiritu. Nang 
banggitin niya ang ilan sa mga gawain ng espiritu 
kaugnay ng pagkakasunud-sunod ng indibiduwal 
na mga miyembro ng katawan ni Kristo, sinabi ni 
Pablo: “Inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga ito 
sa kongregasyon, una, mga apostol: ikalawa, mga 
propeta: ikatlo, mga guro: pagkatapos ay maka- 
pangyarihang mga gawa: pagkatapos ay mga ka- 
loob na pagpapagaling: tulong na mga pagliling- 
kod, mga kakayahang manguna, iba't ibang wika.” 
(1Co 12:27, 28) Maaaring kasama sa “tulong na 
mga paglilingkod” ang organisadong mga kaayu- 
san upang mabigyan ng materyal na tulong ang 
nagdarahop na mga kapatid, gaya ng pamamahagi 
ng pagkain sa nagdarahop na mga babaing balo. 
Dahil dito, pitong lalaking “puspos ng espiritu at 
karunungan” ang inatasan sa kongregasyon sa Je- 
rusalem. (Gaw 6:1-6) Kailangan ang “mga kakaya- 
hang manguna” upang magampanan ang atas sa 
paggawa ng mga alagad, na binalangkas ni Jesus. 
(Mat 28:19, 20) Kailangan din ang mahusay na pa- 
ngunguna sa gawaing pagmimisyonero, gayundin 
sa pagtatatag ng mga bagong kongregasyon at 
pagkatapos ay pangangasiwa sa mga gawain ng 
mga kongregasyong ito. Kaya naman, may kinala- 
man sa kaniyang bahagi sa programa ng Diyos na 
pagtatayo, tinukoy ni Pablo ang kaniyang sarili bi- 
lang “isang marunong na tagapangasiwa [o, taga- 
panguna].”--1Co 3:10. 

Kontrol sa Paggamit sa mga Kaloob ng Espi- 
ritu. Lumilitaw na nagagamit lamang ng mga 
nagtataglay ng mga kaloob ng espiritu ang mga ito 
kapag kumilos sa kanila ang espiritu ni Jehova. Ha- 
limbawa, sa Cesarea, bagaman nakituloy si Pablo sa 
tahanan ni Felipe, na “may apat na anak na babae, 
mga dalaga, na nanghuhula,” si Agabo, isang prope- 
ta na dumating mula sa Judea, ang humula tungkol 
sa pag-aresto kay Pablo, at hindi ang isa sa mga 
anak na babae ni Felipe. (Gaw 21:8-11) Sa isang pu- 
long ng kongregasyon, ang isang propeta ay maaa- 
ring tumanggap ng isang pagsisiwalat samantalang 
may ibang propeta na nagsasalita, ngunit yaong 
mga nagtataglay ng kaloob ng espiritu ay may kon- 
trol sa mga ito kapag binabalot sila ng espiritu ng 
Diyos, samakatuwid nga, maaari silang magpigil sa 
pagsasalita hanggang sa mabigyan sila ng pagkaka- 
taon. Kung gayon, maaaring isagawa sa kongrega- 
syon ang panghuhula, pagsasalita ng mga wika, at 
pagsasalin sa maayos na paraan, ukol sa ikatitibay 
ng lahat.--1Co 14:26-33. 


KALOOB NG AWA, MGA. Ang mga ito ay 
mga bagay na ibinibigay sa taong nangangailangan 
upang paginhawahin ang kaniyang kalagayan. 


KALOOB NG AWA, MGA 


Bagaman ang “mga kaloob ng awa” (sa ilang salin, 
“mga limos” o “mga pagkakawanggawa”) ay hindi 
tuwirang binabanggit sa Hebreong Kasulatan, nag- 
bigay ang Kautusan ng espesipikong mga tagubilin 
sa mga Israelita tungkol sa mga pananagutan nila 
sa mga dukha. Hindi nila dapat pagtikuman ng ka- 
may ang kanilang nagdarahop na mga kapatid kun- 
di dapat silang maging bukas-palad sa pakikitungo 
sa mga ito.---Deu 15:7-10. 

Mga Paglalaan Para sa mga Dukha sa Israel. 
Pinahintulutan ng Kautusan ang indibiduwal na 
makapasok sa ubasan at bukirin ng mga butil ng iba 
at doon ay kumain ng bunga hanggang sa mabusog 
siya: ngunit hindi siya dapat mag-uwi ng anuman. 
(Deu 23:24, 25) Kapag nag-aani ang mga Israelita, 
hindi nila dapat gapasin nang lubusan ang mga gi- 
lid ng kanilang mga bukid ni maghihimalay man 
sila sa kanilang mga bukid, mga punong olibo, at 
mga ubasan, sapagkat ang mga himalay ay para 
sa naninirahang dayuhan, sa batang lalaking wa- 
lang ama, at sa babaing balo.--Lev 19:9, 10, Deu 
24:19-21. 

Tuwing ikatlong taon, dapat ilabas ng mga Israe- 
lita ang buong ikasampung bahagi ng kanilang ani 
sa taong iyon at ilalagay nila iyon sa loob ng kani- 
lang mga pintuang-daan upang maging panustos 
ng mga Levita, mga naninirahang dayuhan, mga 
ulila, at mga babaing balo.---Deu 14:28, 29: tingnan 
ang IKAPU. 

Tuwing ika-7 taon at tuwing ika-50 taon o taon ng 
Jubileo, ang lupain ay hahayaang di-natatamnan, 
upang lubusan itong makapagpahinga nang isang 
sabbath, at hindi titipunin ang ani gaya ng karani- 
wang ginagawa. Pagkatapos, anuman ang tumubo 
sa ganang sarili nito ay magsisilbing pagkain para 
sa mga dukha, bagaman may karapatan ding kuma- 
in mula rito ang mga may-ari ng lupain, ang kani- 
lang mga alipin, at ang kanilang mga upahang 
trabahador. Gayunman, maliwanag na sa pangkala- 
hatan, ginamit ng mga Israelita ang kanilang naka- 
imbak na pagkain bilang panustos kapag taon ng 
Sabbath.--Exo 23:10, 11, Lev 25:1-7, 11, 12, 20-22. 

Ang mga simulaing may kaugnayan sa mga pa- 
nanagutan ng Israel sa mga dukha gaya ng ipinaha- 
yag sa Kautusan ay inuulit sa iba pang mga bahagi 
ng Hebreong Kasulatan. (Job 31:16-22, Aw 37:21: 
112:9; Kaw 19:17: Ec 11:1, 2) Yaong mga gumagawi 
nang may pakundangan sa maralita ay ipinahaha- 
yag na maligaya at tiyak na pagpapalain. (Aw 41:1, 
2, Kaw 22:9) Noong mga araw ni Isaias, sinabihan 
ang di-tapat na mga Israelita na magbahagi sila ng 
kanilang tinapay sa gutom, dalhin sa kanilang mga 
bahay ang walang tahanan, at damtan ang hu- 
bad--isang landasin na magbubunga ng pabor ng 
Diyos. (Isa 58:6, 7) Tungkol sa taong matuwid, gani- 


1372 


to ang sinabi ni Jehova sa pamamagitan ni Ezekiel: 
“Sa gutom ay ibinibigay niya ang kaniyang sariling 
tinapay at ang hubad ay dinaramtan niya ng kasu- 
utan.”--Eze 18:7-9. 

Ang totoo, hindi sana dapat magkaroon ng mga 
dukha sa gitna ng mga Israelita, sapagkat nangako 
si Jehova na pagpapalain niya ang kaniyang bayan. 
Ngunit ang di-pagkakaroon ng karalitaan ay naka- 
salalay sa pagsunod nila sa Kautusan. Samakatuwid, 
dahil sa di-kasakdalan ng mga tao at sa pagsuway 
nila sa kautusan ng Diyos, laging magkakaroon ng 
mga dukha sa gitna ng mga Israelita. (Deu 15:4, 5, 
11) Gayunpaman, maliwanag na bibihira ang na- 
mamalimos sa sinaunang Israel, sapagkat ang isa sa 
mga kapahamakan na sinabing sasapit sa balakyot 
ay na mapipilitang mamalimos ang kaniyang mga 
anak.--Aw 109:10, ihambing ang Aw 37:25, ting- 
nan ang DUKHA. 

Di-wastong mga Pangmalas sa Pagbibigay. 
Nang maglaon, ang pagbibigay ng mga kaloob ng 
awa ay minalas ng mga Judio hindi lamang bi- 
lang may merito sa ganang sarili nito kundi may 
kapangyarihan ding magbayad-sala para sa mga 
kasalanan. Ang Kawikaan 11:4, na nagsasabing: 
“Ang mahahalagang pag-aari ay hindi mapakikina- 
bangan sa araw ng poot, ngunit katuwiran ang 
magliligtas mula sa kamatayan,” ay ipinaliwanag, 
kasuwato ng konsepto ng Talmud, upang mangahu- 
lugan ng ganito: “Pinapatay ng tubig ang lumalaga- 
blab na apoy, sa gayunding paraan, ang pagbibigay 
ng limos ay nagbabayad-sala para sa mga kasa- 
lanan.” (The Jewish Encyclopedia, 1976, Tomo 1, 
p. 435) Noong nasa lupa si Jesu-Kristo, lumilitaw na 
ang pagbibigay ng ilan ay may kasabay na matin- 
ding pagpaparangya, kaya naman sa kaniyang Ser- 
mon sa Bundok ay nagsalita siya laban sa gayong 
kaugalian.---Mat 6:2-4. 

Mga Kaloob ng Awa ng mga Kristiyano. Ya- 
ong mga kabilang sa “munting kawan” ni Jesus ay 
pinasiglang “ipagbili ang kanilang mga pag-aari at 
magbigay ng mga kaloob ng awa.” (Luc 12:32, 33) 
Gayunding payo ang ibinigay ni Jesus sa isang ma- 
yaman at kabataang tagapamahala, anupat idinag- 
dag niya, “at halika maging tagasunod kita.” (Mat 
19:16-22: Luc 18:18-23, tingnan din ang Ju 13:29.) 
Ang idiniin ni Jesus ay ang pagbibigay ‘bilang mga 
kaloob ng awa ng mga bagay na nasa loob.’ Sa ga- 
yon, maaaring ang tinutukoy niya ay ang mga ka- 
tangian ng puso, dahil karaka-raka pagkatapos nito 
ay itinampok naman niya ang katarungan at pag- 
ibig.--Luc 11:39-42. 

Organisadong tulong. Dahilan sa pagkaka- 
ragdag ng mga 3,000 Judio at proselita sa kongre- 
gasyong Kristiyano noong araw ng Pentecostes at 
dahil patuloy na dumami ang bilang nila di-nagta- 


1373 


gal pagkatapos nito, bumangon ang isang di-karani- 
wang situwasyon sa gitna ng mga Kristiyano, anu- 
pat kinailangan nilang pansamantalang bumuo ng 
pondo mula sa kani-kanilang pinansiyal na pag- 
aari. Ito ay upang yaong mga pumaroon sa kapista- 
han mula sa malalayong lupain ay matulungang 
makapanatili pa nang mas matagal kaysa sa inaasa- 
han at sa gayo'y matuto pa sila nang higit tungkol 
sa kanilang bagong pananampalataya. Dahil dito, 
ipinagbili niyaong may mga pag-aari ang kanilang 
mga tinatangkilik at ibinigay sa mga apostol ang pi- 
nagbilhan upang maipamahagi sa mga nangangai- 
langan. “Ang lahat niyaong naging mga mananam- 
palataya ay magkakasamang nagtaglay ng lahat ng 
bagay para sa lahat.” Ngunit kusang-loob ang bu- 
ong kaayusang ito, gaya ng ipinakikita ng tanong ni 
Pedro kay Ananias: “Hangga't nananatili pa iyon sa 
iyo, hindi ba iyon nananatiling iyo, at pagkatapos na 
maipagbili iyon, hindi ba nasa pamamahala mo pa 
rin iyon?”--Gaw 2:41-47, 4:4, 34, 35; 5:4. 

Waring sa kalaunan ay naglaho ang ganitong uri 
ng tulong, ngunit nagpatuloy pa rin ang pamama- 
hagi ng pagkain sa nagdarahop na mga babaing 
balo sa kongregasyon. May kaugnayan dito, nag- 
simulang magbulung-bulungan ang mga Judiong 
nagsasalita ng Griego laban sa mga Judiong nagsa- 
salita ng Hebreo, “sapagkat ang kanilang mga baba- 
ing balo ay napapabayaan sa araw-araw na pama- 
mahagi.” Upang malunasan ang situwasyong ito, 
inirekomenda ng mga apostol na pumili ang kongre- 
gasyon ng pitong kuwalipikadong lalaki na “puspos 
ng espiritu at karunungan” upang sila ang mama- 
hagi ng pagkain. Ang mga lalaking pinili ay inilagay 
sa harap ng mga apostol, na pagkatapos manalangin 
ay nag-atas sa mga lalaking iyon. Walang alin- 
langang kasama sa kanilang gawain ang pagha- 
wak ng mga pondo, pagbili, at pag-iingat ng ilang 
rekord sa pamamahagi ng panustos na pagkain. 
(Gaw 6:1-6) Nang isulat ni Pablo ang kaniyang 
unang liham kay Timoteo, mayroon pang kaayusan 
ng pangangalaga sa mga babaing balo, gaya ng ipi- 
nakikita ng mga tagubilin niya kay Timoteo tungkol 
sa mga kuwalipikado para sa gayong pinansiyal na 
tulong.--1Ti 5:3-16. 

Bukod sa pangangalaga sa mga babaing balo, ang 
unang-siglong kongregasyon ay nag-organisa ng 
tulong alang-alang sa iba pang nagdarahop na mga 
mananampalataya. Muli, kusang-loob ang gayong 
organisadong pagbibigay, bagaman pinangasiwaan 
ito ng mga lalaking inatasan mula sa kongregasyon. 
--Gaw 11:28-30: Ro 15:25-27: 1Co 16:1-3, 2Co 9:5, 
7; tingnan ang TULONG. 

Relatibong kahalagahan ng pagbibigay ng 
materyal na tulong. Sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan, pinasisigla ang pagkamapagpatuloy at 


KALULUWA 


ang pagbabahagi sa iba, ngunit bukod pa riyan, ipi- 
nakikita rin nito na ang paglalaan para sa mga mi- 
yembro ng pamilya ng isa at ang pagtulong sa nag- 
darahop na mga kapatid ay mga kahilingan sa mga 
Kristiyano. (Ro 12:13, 1Ti 5:4, 8, San 2:15, 16, 1Ju 
3:17, 18) Ang isang pagkakakilanlan ng tunay na 
relihiyon ay ang taimtim na pagkabahala sa mga 
dukha. (San 1:27, 2:1-4) Sa katunayan, gaya ng si- 
nabi ni Jesus, ang paggawa ng mabuti sa “pinaka- 
mababa sa mga ito na [kaniyang] mga kapatid” ang 
ipinagkaiba ng “mga tupa” mula sa “mga kambing.” 
(Mat 25:31-46) Gayunman, sa halip na maging pag- 
kakawanggawa lamang, ang tulong na ibinibigay 
ng “mga tupa” ay udyok ng pagkilala nila sa posi- 
syon ng mga tagasunod ni Kristo.---Mat 10:40-42. 
Upang magbunga ng tunay na kaligayahan sa 
nagbibigay, ang pagbibigay ay dapat gawin nang 
walang bulung-bulungan at hindi mabigat sa loob 
o sa ilalim ng pamimilit. “Iniibig ng Diyos ang ma- 
sayang nagbibigay.” (2Co 9:7; Gaw 20:35; 1Pe 4:9) 
Sabihin pa, hindi sapat ang materyal na mga kalo- 
ob ng awa sa ganang sarili upang ang isa ay mag- 
tamo ng buhay na walang hanggan at hindi itinu- 
ring ni Jesu-Kristo na ang mga ito ang siyang 
pinakamahalaga.--Ju 17:3, 12:1-8. 


KALULUWA. Ayon sa pagkakagamit sa Kasu- 
latan, ipinakikita ng mga termino sa orihinal na 
mga wika (sa Heb., ne'phesh [W51]: sa Gr., psy:khe” 
[pþvxń]) na ang “kaluluwa” ay isang tao, isang ha- 
yop, o ang buhay na tinatamasa ng isang tao o ng 
isang hayop. 

Ang pagkaunawa ng karamihan ng mga tao sa sa- 
litang Ingles na “soul” at sa katumbas nito sa Taga- 
log na “kaluluwa” ay hindi kasuwato ng kahulugan 
ng mga salitang Hebreo at Griego ayon sa pagkaka- 
gamit sa mga ito ng kinasihang mga manunulat ng 
Bibliya. Parami nang parami ang kumikilala rito. No- 
ong 1897, bilang resulta ng masusing pagsusuri sa 
paggamit sa salitang ne'phesh, ganito ang sinabi ni 
Propesor C. A. Briggs sa Journal of Biblical Literature 
(Tomo XVI, p. 30): “Sa kasalukuyan, ang paggamit 
sa salitang soul sa Ingles ay kadalasang nagtatawid 
ng ibang-ibang kahulugan kaysa sa WD] [ne phesh] 
sa Hebreo, at madaling magkamali ng pakahulugan 
ang di-maingat na mambabasa.” 

Nang ilabas ng The Jewish Publication Society of 
America ang isang bagong salin ng Torah, o unang 
limang aklat ng Bibliya, sinabi ng punong-patnugot, 
si H. M. Orlinsky ng Hebrew Union College, na ha- 
los inalis na sa saling ito ang salitang “kaluluwa” sa- 
pagkat, “ang salitang Hebreo na tinutukoy rito ay 
ang “Nefesh.”” Idinagdag pa niya: “Binigyang-kahu- 
lugan ito ng ibang mga tagapagsalin bilang 'kalulu- 
wa, na maling-mali. Hindi sinasabi ng Bibliya na 


KALULUWA 


mayroon tayong kaluluwa. Ang “nefesh' ay ang tao 
mismo, ang pangangailangan niya sa pagkain, ang 
mismong dugo sa kaniyang mga ugat, ang kaniyang 
pagkatao. ”---The New York Times, Oktubre 12, 1962. 


Saan nagmula ang turo na 
ang kaluluwa ng tao ay di-nakikita 
at imortal? 


Ang mga katuturan na karaniwang iniuugnay sa 
salitang Ingles na “soul” at sa katumbas nito sa Ta- 
galog na “kaluluwa” ay nagmula, hindi sa Hebreo 
o Kristiyanong Griegong Kasulatan, kundi sa sinau- 
nang pilosopiyang Griego, na sa totoo ay paganong 
relihiyosong paniniwala. Halimbawa, sinipi ng Grie- 
gong pilosopo na si Plato ang sinabi ni Socrates: 
“Ang kaluluwa, . . . kung yumayaon ito nang dali- 
say, anupat walang anumang tinatangay mula sa 
katawan, ... ay pumaparoon sa katulad nito, patu- 
ngo sa di-nakikita, tulad-diyos, imortal, at pantas, at 
pagdating nito roon ito'y maligaya, pinalaya sa ka- 
malian at kahibangan at takot .. . at sa lahat ng iba 
pang mga problema ng sangkatauhan, at... namu- 
muhay sa katotohanan magpakailanman kapiling 
ng mga diyos. ”---Phaedo, 80, D, E; 81, A. 

Kabaligtaran naman ng turong Griego na ang 
psykhe” (kaluluwa) ay di-materyal, di-nahahawa- 
kan, di-nakikita, at imortal, ipinakikita ng Kasulatan 
na kapuwa ang psy-khe' at ang ne'phesh, kapag gi- 
namit may kaugnayan sa mga makalupang nila- 
lang, ay tumutukoy sa bagay na materyal, nahaha- 
wakan, nakikita, at mortal. 

Ganito ang sabi ng New Catholic Encyclopedia: 
“Ang nepes [ne'phesh] ay isang terminong may mas 
malawak na saklaw kaysa sa ating ‘kaluluwa,’ anu- 
pat tumutukoy sa buhay (Ex 21.23, Dt 19.21) at sa 
iba't ibang mahahalagang palatandaan nito: paghi- 
nga (Gn 35.18, Jb 41.13[21]), dugo [Gn 9.4: Dt 12.23, 
Aw 140(141).8], pagnanasa (2 Sm 3.21: Kw 23.2). 
Ang kaluluwa sa M[atandang] Tipan] ay hindi tu- 
mutukoy sa isang bahagi ng tao, kundi sa buong tao 
--ang tao bilang isang nabubuhay na nilalang. Sa 
katulad na paraan, sa B[agong] T[ipan], tumutukoy 
ito sa buhay bilang tao: ang buhay ng isang may- 
malay na indibiduwal (Mt 2.20, 6.25, Lu 12.22-23, 
14.26: Jn 10.11, 15, 17: 13.37).--1967, Tomo XIII, 
p. 467. 

Ang “Glossary of Biblical Theology Terms” (p. 27, 
28) ng Romano Katolikong salin na The New Amer- 
ican Bible ay nagsasabi: “Sa Bagong Tipan, ang 'pag- 
liligtas ng isa sa kaniyang kaluluwa’ (Mr 8:35) ay 
hindi nangangahulugang pagliligtas ng isang “espi- 
rituwal' na bahagi ng tao, na naiiba pa sa kaniyang 
‘katawan’ (sa diwang Platoniko), kundi ng buong 
pagkatao anupat idiniriin ang bagay na ang taong 


1374 


iyon ay nabubuhay, nagnanasa, nagmamahal at 
nagkukusa, atbp., bukod pa sa siya'y nahahawakan 
at pisikal.”---Edisyong inilathala ng P. J. Kenedy Gr 
Sons, New York, 1970. 

Maliwanag na ang nephesh ay nagmula sa isang 
salitang-ugat na nangangahulugang “huminga” at 
sa literal na diwa ang nephesh ay maaaring isalin 
bilang “isa na humihinga.” Ganito ang katuturang 
ibinigay rito ng Lexicon in Veteris Testamenti Libros 
nina Koehler at Baumgartner (Leiden, 1958, p. 627): 
“ang sangkap na humihinga, na nagpapangyaring 
ang tao [at] hayop ay maging nabubuhay na mga 
nilalang Gn 1, 20, ang kaluluwa (ibang-iba sa kaisi- 
pang griego hinggil sa kaluluwa) na ang sentro ay 
ang dugo Gn 9, 4f Lv 17, 11 Dt 12, 23: (249 X) . . . ka- 
luluwa - nabubuhay na nilalang, indibiduwal, tao.” 

Kung tungkol naman sa salitang Griego na psy- 
khe’, ibinibigay ng mga leksikong Griego-Ingles ang 
mga katuturang gaya ng “buhay,” at “ang may- 
malay na sarili o personalidad na sentro ng mga 
emosyon, mga pagnanasa, at mga pagmamahal,” 
“isang nabubuhay na nilalang,” at ipinakikita ng 
mga ito na kahit sa di-Biblikal na mga akdang Grie- 
go ay ginamit ang terminong ito upang tumukoy “sa 
mga hayop.” Sabihin pa, yamang ang pangunahing 
tinatalakay ng mga reperensiyang iyon ay mga ak- 
dang klasikal na Griego, inilalakip ng mga iyon ang 
lahat ng katuturang ibinigay ng paganong mga 
Griegong pilosopo para sa salitang ito, kabilang na 
ang “yumaong espiritu,” “ang di-materyal at imortal 
na kaluluwa,” “ang espiritu ng uniberso,” at “ang di- 
materyal na simulain ng pagkilos at buhay.” May 
mga paganong pilosopo na nagturo na ang kaluluwa 
ay lumalabas sa katawan sa panahon ng kamata- 
yan, maliwanag na dahil dito kung kaya ang termi- 
nong psy-khe' ay ikinapit din sa “paruparo o tanga,” 
mga nilalang na sumasailalim sa metamorposis at 
nagbabago mula sa pagiging isang higad tungo sa 
pagiging isang nilalang na may-pakpak.---Greek- 
English Lexicon nina Liddell at Scott, nirebisa ni 
H. Jones, 1968, p. 2026, 2027: New Greek and En- 
glish Lexicon ni Donnegan, 1836, p. 1404. 

Ikinapit ng sinaunang mga manunulat na Griego 
ang psy'khe' sa iba't ibang paraan, at nakaapekto 
sa paggamit nila sa terminong ito ang kanilang 
personal at relihiyosong mga pilosopiya. Ipinapala- 
gay na ang karaniwang mga ideya tungkol sa sali- 
tang Ingles na “soul” ay nagmula sa pilosopiya ni 
Plato. Hinggil sa kaniya, ganito ang sinasabi: “Ba- 
gaman kung minsa'y tinutukoy niya ang isa sa 
[diumano'y] tatlong bahagi ng kaluluwa, ang ‘tali- 
no, bilang imortal, samantalang ang dalawang iba 
pang bahagi ay mortal, parang sinasabi rin niya 
na may dalawang kaluluwa sa isang katawan, na 
ang isa'y imortal at tulad-diyos, ang isa naman ay 
mortal.”-- The Evangelical Quarterly, London, 1931, 


1375 


Tomo III, p. 121, “Thoughts on the Tripartite Theory 
of Human Nature,” ni A. McCaig. 

Dahil sa gayong di-pagkakasuwato sa di-Biblikal 
na mga akda, mahalagang suriin mismo ang Kasu- 
latan upang maipakita nito kung ano ang tinutukoy 
ng kinasihang mga manunulat nang gamitin nila 
ang terminong psy-khe, at gayundin ang ne'phesh. 
Ang ne phesh ay lumilitaw nang 754 na ulit sa teks- 
tong Masoretiko ng Hebreong Kasulatan, samanta- 
lang ang psy:khe' ay 102 ulit na lumilitaw sa teksto 
ng Kristiyanong Griegong Kasulatan na inilathala 
nina Westcott at Hort, na may kabuuang 856 na 
paglitaw. (Tingnan ang apendise ng Rbi8, p. 1573.) 
Dahil sa dami ng paglitaw na ito, magkakaroon tayo 
ng malinaw na ideya kung paano inunawa ng kina- 
sihang mga manunulat ng Bibliya ang mga termi- 
nong ito, at kung paano naman natin dapat unawain 
ang kanilang mga isinulat. Kung susuriin, makikita 
na bagaman malawak ang diwa ng mga terminong 
ito at may bahagyang pagkakaiba-iba ng kahulu- 
gan, sa gitna ng mga manunulat ng Bibliya ay hindi 
nagkaroon ng di-pagkakasuwato, kalituhan, o pag- 
tatalu-talo hinggil sa kalikasan ng tao, di-tulad sa 
gitna ng mga pilosopong Griego noong tinatawag na 
Yugtong Klasikal. 

Ang Unang mga Kaluluwa sa Lupa. Mata- 
tagpuan sa Genesis 1:20-23 ang unang mga pagli- 
taw ng ne phesh. Noong ikalimang “araw” ng pag- 
lalang, sinabi ng Diyos: “'Bukalan ang tubig ng 
kulupon ng mga kaluluwang buhay [nephesh] at 
magliparan ang mga lumilipad na nilalang sa itaas 
ng lupa...” At pinasimulang lalangin ng Diyos 
ang malalaking dambuhalang hayop-dagat at ba- 
wat kaluluwang buhay [nephesh] na gumagalaw, 
na ibinukal ng tubig ayon sa kani-kanilang uri, at 
bawat may-pakpak na lumilipad na nilalang ayon 
sa uri nito.” Sa katulad na paraan, noong ikaanim 
na “araw” ng paglalang, ang ne phesh ay ikinapit sa 
"maamong hayop at gumagalang hayop at mailap 
na hayop sa lupa” bilang “mga kaluluwang buhay.” 
--Gen 1:24. 

Pagkatapos malalang ang tao, ang terminong 
ne'phesh ay muling ginamit sa tagubiling ibinigay 
ng Diyos sa kaniya may kinalaman sa mga nilalang 
na hayop, “bawat bagay na gumagala sa ibabaw ng 
lupa na doon ay may buhay bilang isang kaluluwa 
[sa literal, na doon ay may kaluluwang buhay (ne- 
phesh)].” (Gen 1:30) Ang iba pang mga halimbawa 
ng mga hayop na tinukoy bilang mga kaluluwa ay 
matatagpuan sa Genesis 2:19: 9:10-16; Levitico 11: 
10, 46, 24:18, Bilang 31:28, Ezekiel 47:9. Kapansin- 
pansin na ikinakapit din ng Kristiyanong Griegong 
Kasulatan ang Griegong psy:khe” sa mga hayop, 
gaya sa Apocalipsis 8:9: 16:3, kung saan ginamit ito 
para sa mga nilalang na nasa dagat. 


KALULUWA 


Sa gayon, maliwanag na ipinakikita ng Kasulatan 
na ang ne'phesh at psy:khe' ay ginagamit upang tu- 
mukoy sa mga nilalang na hayop na nakabababa sa 
tao. Kapit din sa tao ang mga terminong ito. 

Ang Kaluluwang Tao. Ang pariralang Hebreo 
na ginamit para sa mga nilalang na hayop, samaka- 
tuwid nga, nephesh chai-yah' (kaluluwang buhay), 
ay ikinapit kay Adan, nang, matapos anyuan ng 
Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at inihihip sa 
mga butas ng kaniyang ilong ang hininga ng buhay, 
“ang tao ay naging isang kaluluwang buhay.” (Gen 
2:7) Ang tao ay naiiba sa mga nilalang na hayop, 
ngunit hindi dahil sa siya'y isang ne'phesh (kalulu- 
wa) at sila'y hindi. Sa halip, ipinakikita ng rekord na 
ito'y dahil ang tao lamang ang nilalang “ayon sa 
larawan ng Diyos.” (Gen 1:26, 27) Nilalang siya 
na may moral na mga katangiang tulad niyaong 
sa Diyos, anupat may kapangyarihan at karunu- 
ngan na lubhang nakahihigit sa mga hayop: kaya 
naman maaari siyang magkaroon ng kapamahalaan 
sa lahat ng nakabababang anyo ng mga nilalang na 
buhay. (Gen 1:26, 28) Ang katawan ng tao ay mas 
masalimuot, at mas maraming kakayahan, kaysa sa 
katawan ng mga hayop. (Ihambing ang 1Co 15:39.) 
Karagdagan pa, tinaglay ni Adan ang pag-asa ng 
walang-hanggang buhay, ngunit naiwala niya ito. 
Kailanman ay hindi sinabi ang ganiyan tungkol sa 
mga nilalang na nakabababa sa tao.---Gen 2:15-17: 
3:22-24. 

Totoo na sinasabi ng ulat na “inihihip ng Diyos sa 
mga butas ng ilong ng tao ang hininga [isang anyo 
ng nesha-mah'] ng buhay, ngunit walang sinabing 
ganito sa ulat ng paglalang sa mga hayop. Gayun- 
man, maliwanag na mas detalyado ang ulat ng pag- 
lalang sa tao kaysa sa ulat ng paglalang sa mga ha- 
yop. Karagdagan pa, nang ilarawan ang pagpuksa 
ng Baha sa “lahat ng laman" na nasa labas ng arka, 
itinala ng Genesis 7:21-23 ang mga nilalang na ha- 
yop kasama ng mga tao at sinabi nito: “Ang lahat ng 
may hininga [isang anyo ng nesha-mah'] ng puwer- 
sa ng buhay sa mga butas ng kaniyang ilong, sama- 
katuwid ay lahat ng nasa tuyong lupa, ay namatay.” 
Maliwanag na ang hininga ng buhay ng mga nila- 
lang na hayop ay nagmula rin sa Maylalang, ang 
Diyos na Jehova. 

Gayundin naman, ang “espiritu” (sa Heb., ru@ch, 
sa Gr., pneu'ma), o puwersa ng buhay, ng tao ay 
hindi naiiba sa puwersa ng buhay na nasa mga ha- 
yop, gaya ng ipinakikita ng Eclesiastes 3:19-21, na 
nagsasabing “silang lahat ay may iisang espiritu 
[weru'ach].” 

Ang Kaluluwa--Isang Nilalang na Buhay. 
Gaya ng nabanggit na, ang tao ay “naging 
isang kaluluwang buhay.” Samakatuwid, ang tao ay 
isang kaluluwa, hindi siya nagtataglay ng isang 


KALULUWA 


kaluluwang di-materyal, di-nakikita, at di-nahaha- 
wakan na tumatahan sa loob niya. Ipinakikita ng 
apostol na si Pablo na walang ipinagkaiba ang tu- 
rong Kristiyano sa naunang turong Hebreo, sapag- 
kat sinipi niya ang Genesis 2:7 sa pagsasabing: “Ga- 
nito nga ang nasusulat: “Ang unang taong si Adan 
ay naging kaluluwang buhay [psy:khen' z0'san].”... 
Ang unang tao ay mula sa lupa at gawa sa alabok.” 
--1Co 15:45-47. 

Ipinakikita ng ulat ng Genesis na ang isang kalu- 
luwang buhay ay resulta ng kombinasyon ng maka- 
lupang katawan at ng hininga ng buhay. Ipinahi- 
hiwatig ng pananalitang “hininga ng puwersa ng 
buhay [sa literal, hininga ng espiritu, o aktibong pu- 
wersa (ru'ach), ng buhay]” (Gen 7:22) na ang pu- 
wersa ng buhay, o “espiritu,” ay sinusustinihan sa 
pamamagitan ng paglanghap ng hangin (na may 
oksiheno). Ang puwersang ito ng buhay ay mata- 
tagpuan sa bawat selula ng katawan ng isang nila- 
lang, gaya ng tinatalakay sa ilalim ng artikulong 
BUHAY; ESPIRITU. 

Yamang ang terminong nephesh ay tumutukoy 
sa mismong nilalang, di-kataka-takang iugnay rito 
ang ilang normal at pisikal na mga gawain o mga 
katangian ng mga nilalang na laman. At ganitung- 
ganito nga ang kaso. Ang ne'phesh (kaluluwa) ay si- 
nasabing kumakain ng karne, taba, dugo, o katulad 
na materyal na mga bagay (Lev 7:18, 20, 25, 27; 17: 
10, 12, 15: Deu 23:24), nagugutom o nagnanasa ng 
pagkain at inumin (Deu 12:15, 20, 21: Aw 107:9, 
Kaw 19:15, 27:7: Isa 29:8: 32:6, Mik 7:1): pinatata- 
ba (Kaw 11:25): nag-aayuno (Aw 35:13): humihipo 
ng maruruming bagay, gaya ng bangkay (Lev 5:2: 
7:21: 17:15; 22:6; Bil 19:13), inaagaw bilang pana- 
got o “dinudukot” (Deu 24:6, 7), gumagawa ng ga- 
wain (Lev 23:30): narerepreskuhan sa malamig na 
tubig kapag pagod (Kaw 25:25): binibili (Lev 22:11, 
Eze 27:13): ibinibigay bilang isang panatang handog 
(Lev 27:2), iginagapos sa mga bakal (Aw 105:18), 
napupuyat (Aw 119:28), at naghahabol ng hininga 
(Jer 15:9). 

Mapapansin na sa maraming teksto, may bina- 
banggit na “aking kaluluwa,” “kaniyang kaluluwa,” 
“iyong kaluluwa,” at iba pa. Ito'y sapagkat ang ne- 
phesh at psy:khe” ay maaaring tumukoy sa sarili 
ng isa bilang isang kaluluwa. Samakatuwid, ang 
diwa ng terminong ito ay kadalasang maipapahayag 
sa Tagalog sa pamamagitan ng paggamit ng mga 
panghalip panao. Kaya naman ipinakikita ng Lex- 
icon in Veteris Testamenti Libros (p. 627) na ang 
“aking nephesh” ay nangangahulugang “ako” (Gen 
27:4, 25; Isa 1:14), ang “iyong nephesh” ay na- 
ngangahulugang “ikaw” (Gen 27:19, 31, Isa 43:4, 
51:23): ang “kaniyang nephesh” ay nangangahu- 
lugang “siya, kaniyang sarili” (Bil 30:2, 5-12, Isa 
53:10), at iba pa. 


1376 


Ginagamit din sa ganitong paraan ang termi- 
nong Griego na psy-khe. Sinasabi ng Vine's Exposi- 
tory Dictionary of Old and New Testament Words 
(1981, Tomo 4, p. 54) na maaari itong gamitin bi- 
lang “katumbas ng panghalip panao, anupat ginaga- 
mit para sa pagdiriin at epekto:---unang panauhan, 
Juan 10:24 (kami'): Heb. 10:38, ihambing ang Gen. 
12:13: Bil. 23:10: Huk. 16:30, Aw. 120:2 (ako): ikala- 
wang panauhan, 2 Cor. 12:15, Heb. 13:17," at iba pa. 

Kumakatawan sa buhay bilang isang nila- 
lang. Ginagamit din kapuwa ang nephesh at ang 
psy'khe upang tumukoy sa buhay--hindi bilang 
isang abstraktong puwersa o simulain--kundi sa 
buhay bilang isang nilalang, tao o hayop. 

Sa gayon, habang nagsisilang si Raquel kay Ben- 
jamin, ang kaniyang ne'phesh (“kaluluwa,” o buhay 
bilang isang nilalang) ay naglaho mula sa kaniya at 
siya'y namatay. (Gen 35:16-19) Hindi na siya isang 
nilalang na buhay. Sa katulad na paraan, nang isa- 
gawa ng propetang si Elias ang isang himala may 
kinalaman sa patay na anak ng babaing balo ng Za- 
repat, ang nephesh ('kaluluwa,” o buhay bilang 
isang nilalang) ng bata ay bumalik sa kaniya at “siya 
ay nabuhay,” anupat siya'y muling naging nilalang 
na buhay.--1Ha 17:17-23. 

Yamang ang buhay ng isang nilalang ay may ma- 
lapit na malapit na kaugnayan sa dugo at nakasala- 
lay rito (anupat ang itinigis na dugo ay kumakata- 
wan sa buhay ng isang tao o isang nilalang [Gen 
4:10: 2Ha 9:26, Aw 9:12, Isa 26:21]), sinasabi ng Ka- 
sulatan na ang ne'phesh (kaluluwa) ay “nasa dugo.” 
(Gen 9:4: Lev 17:11, 14; Deu 12:23) Maliwanag na 
hindi literal ang kahulugan nito, yamang may bina- 
banggit din ang Kasulatan na “dugo ng inyong mga 
kaluluwa” (Gen 9:5, ihambing ang Jer 2:34), at ang 
maraming pagbanggit na natalakay na ay hindi ma- 
katuwirang maikakapit sa dugo lamang o sa mga 
katangian nitong tumustos ng buhay. 

Nang lalangin ang mga halaman noong ikatlong 
“araw” ng paglalang (Gen 1:11-13) at maging pag- 
katapos niyaon, ang mga ito'y hindi inilarawan bi- 
lang nepphesh (kaluluwa), yamang wala namang 
dugo ang mga pananim. 

Ang mga halimbawa ng paggamit sa Griegong 
psy:khe” upang tumukoy sa “buhay bilang isang ni- 
lalang” ay matatagpuan sa Mateo 6:25: 10:39: 16:25, 
26, Lucas 12:20, Juan 10:11, 15, 13:37, 38, 15:13, 
Gawa 20:10. Yamang ang mga lingkod ng Diyos ay 
may pag-asa sa pagkabuhay-muli sakaling mama- 
tay sila, may pag-asa silang muling mabuhay bi- 
lang “mga kaluluwa,” o mga nilalang na buhay. Sa 
dahilang iyan, masasabi ni Jesus na “sinumang ma- 
walan ng kaniyang kaluluwa [ang kaniyang buhay 
bilang isang nilalang] alang-alang sa akin at sa ma- 
buting balita ay magliligtas nito. Tunay nga, ano 


1377 


ang pakinabang ng isang tao na matamo ang buong 
sanlibutan at maiwala ang kaniyang kaluluwa? Ano 
nga ang ibibigay ng isang tao bilang kapalit ng ka- 
niyang kaluluwa?” (Mar 8:35-37) Sa katulad na pa- 
raan, sinabi niya: “Siya na may paggiliw sa kani- 
yang kaluluwa ang pupuksa nito, ngunit siya na 
napopoot sa kaniyang kaluluwa sa sanlibutang ito 
ang mag-iingat nito para sa buhay na walang hang- 
gan.” (Ju 12:25) Ipinakikita ng mga tekstong ito, at 
ng iba pa, kung ano ang tamang unawa sa mga sa- 
lita ni Jesus na nasa Mateo 10:28: “Huwag kayong 
matakot doon sa mga pumapatay ng katawan ngu- 
nit hindi makapapatay ng kaluluwa, kundi sa halip 
ay matakot kayo sa kaniya na makapupuksa kapuwa 
sa kaluluwa at katawan sa Gehenna.” Bagaman ma- 
papatay ng mga tao ang katawan, hindi naman nila 
mapapatay ang personang iyon habang panahon, 
yamang buhay siya sa paningin ng Diyos (ihambing 
ang Luc 20:37, 38) at ang Diyos ay may kakayahan 
at pagnanais na ibalik ang tapat na taong iyon tungo 
sa buhay bilang isang nilalang sa pamamagitan ng 
isang pagkabuhay-muli. Para sa mga lingkod ng 
Diyos, ang pagkawala ng kanilang “kaluluwa,” o bu- 
hay bilang isang nilalang, ay pansamantala lamang, 
hindi permanente.---Ihambing ang Apo 12:11. 

Mortal at napupuksa. Sa kabilang dako, sina- 
sabi ng Mateo 10:28 na ang Diyos ay “makapupuksa 
kapuwa sa kaluluwa [psy:khen'] at katawan sa Ge- 
henna.” Ipinakikita nito na ang psy-khe' ay hindi tu- 
mutukoy sa isang bagay na imortal o di-napupuksa. 
Sa katunayan, wala ni isang kaso sa buong Kasula- 
tan, sa Hebreo man o sa Griego, kung saan ang mga 
salitang ne'phesh o psykhe' ay inilalarawan bilang 
imortal, di-napupuksa, di-nasisira, di-namamatay, 
o iba pang katulad nito. (Tingnan ang IMORTALIDAD, 
KAWALANG-KASIRAAN.) Sa kabilang dako, napakara- 
ming teksto sa Hebreo at Griegong Kasulatan na 
bumabanggit sa ne phesh o psy:khe” (kaluluwa) bi- 
lang mortal at maaaring mamatay (Gen 19:19, 20; 
Bil 23:10, Jos 2:13, 14: Huk 5:18, 16:16, 30, 1Ha 20: 
31, 32, Aw 22:29, Eze 18:4, 20, Mat 2:20; 26:38, Mar 
3:4, Heb 10:39, San 5:20): bilang namamatay, “nili- 
lipol” o pinupuksa (Gen 17:14: Exo 12:15: Lev 7:20; 
23:29: Jos 10:28-39, Aw 78:50, Eze 13:19, 22:27: 
Gaw 3:23, Apo 8:9, 16:3), sa pamamagitan man ng 
tabak (Jos 10:37, Eze 33:6) o ng pangangapos ng hi- 
ninga (Job 7:15), o nanganganib mamatay dahil sa 
pagkalunod (Jon 2:5): at bumababa sa hukay o sa 
Sheol (Job 33:22, Aw 89:48) o inililigtas mula roon 
(Aw 16:10, 30:3, 49:15: Kaw 23:14). 

Patay na kaluluwa. Lumilitaw rin nang mara- 
ming ulit ang pananalitang namatay o patay na ka- 
luluwa,' anupat tumutukoy lamang sa “isang taong 
patay.”--Lev 19:28, 21:1, 11, 22:4, Bil 5:2, 6:6, Hag 
2:13, ihambing ang Bil 19:11, 13. 


KALULUWA 


Pagnanasa. Kung minsan, ginagamit ang sali- 
tang nephesh upang ipahayag ang pagnanasa ng 
indibiduwal, yaong pumupuspos sa kaniya at pag- 
katapos ay pinagkakaabalahan niyang abutin. Ha- 
limbawa, sinasabi ng Kawikaan 13:2 hinggil sa mga 
nakikitungo nang may kataksilan na “ang kani- 
la mismong kaluluwa ay karahasan, samakatuwid 
nga, sila'y 'buhos na buhos' sa paggawa ng karaha- 
san, anupat sa diwa ay nagiging personipikasyon 
ng karahasan. (Ihambing ang Gen 34:3, tlb sa Rbi8, 
Aw 27:12; 35:25, 41:2.) Ang mga bulaang pastol ng 
Israel ay tinatawag na “mga aso .. . na matindi ang 
pagnanasa ng kaluluwa,” at hindi nabubusog.---Isa 
56:11, 12, ihambing ang Kaw 23:1-3, Hab 2:5. 

Paglilingkod Nang Buong Kaluluwa. Gaya 
ng naipakita na, ang “kaluluwa” ay pangunahin 
nang tumutukoy sa buong pagkatao. Subalit may 
mga tekstong nagpapayo sa atin na hanapin, ibigin, 
at paglingkuran ang Diyos nang 'ating buong puso 
at nang ating buong kaluluwa (Deu 4:29; 11:13, 
18), samantalang sinasabi naman ng Deuterono- 
mio 6:5: “Iibigin mo si Jehova na iyong Diyos nang 
iyong buong puso at nang iyong buong kaluluwa at 
nang iyong buong lakas.” Sinabi ni Jesus na ang isa 
ay kailangang maglingkod nang kaniyang buong 
kaluluwa at lakas at, karagdagan pa, “nang iyong 
buong pag-iisip.” (Mar 12:30, Luc 10:27) Kung ga- 
yon, bakit pa binanggit ang ibang mga bagay na 
ito kasama ng kaluluwa yamang saklaw na ng 
kaluluwa ang lahat ng mga ito? Upang ilarawan 
ang posibleng kahulugan nito: Maaaring ipagbili ng 
isang tao ang kaniyang sarili (ang kaniyang kalulu- 
wa) sa pagkaalipin sa iba, anupat nagiging pag- 
aari ng kaniyang panginoon. Gayunma'y baka hin- 
di niya pinaglilingkuran ang kaniyang panginoon 
nang buong puso, nang bukal sa loob at may pag- 
nanais na palugdan siya, at sa gayo'y baka hindi 
niya gamitin ang kaniyang buong lakas o ang kani- 
yang buong mental na kakayahan upang itagu- 
yod ang mga kapakanan ng kaniyang panginoon. 
(Ihambing ang Efe 6:5, Col 3:22.) Kaya naman, 
maliwanag na binanggit ang iba pang mga aspek- 
tong ito upang mapagtuunan natin ng pansin at 
matandaan natin sa ating paglilingkod sa Diyos, na 
nagmamay-ari sa atin, at sa ating paglilingkod sa 
kaniyang Anak, na ang buhay ay ipinantubos sa 
atin. Kasangkot sa 'buong-kaluluwang' paglilingkod 
sa Diyos ang buong pagkatao, anupat walang baha- 
gi, gawain, kakayahan, o pagnanasa ng katawan 
ang kinaliligtaan.--Ihambing ang Mat 5:28-30, Luc 
21:34-36, Efe 6:6-9, Fil 3:19, Col 3:23, 24. 

Magkaiba ang Kaluluwa at ang Espiritu. Hin- 
di dapat ipagkamali ang “espiritu” (sa Heb., ruʻach; sa 
Gr., pneu'ma) sa “kaluluwa” (sa Heb., ne phesh,: sa 
Gr., psy-khe”), sapagkat magkaiba ang mga ito. Kaya 


KALUWALHATIAN 


naman sa Hebreo 4:12, ang Salita ng Diyos ay sina- 
sabing “tumatagos maging hanggang sa paghihi- 
walay ng kaluluwa at espiritu, at ng mga kasukasu- 
an at ng kanilang utak sa buto.” (Ihambing din ang 
Fil 1:27: 1Te 5:23.) Gaya ng naipakita na, ang kalu- 
luwa (ne'phesh, psy:khe') ay ang mismong nilalang. 
Ang espiritu (ru@ch' pneu'ma) ay karaniwang tu- 
mutukoy sa puwersa ng buhay ng nilalang na bu- 
hay o kaluluwa, bagaman maaaring may iba pang 
mga kahulugan ang mga terminong ito sa orihinal 
na mga wika. 

Sa unang liham ng apostol na si Pablo sa mga 
taga-Corinto, makikita pa ang pagkakaiba ng Grie- 
gong psy-khe' at pneu'ma sa pagtalakay niya hing- 
gil sa pagkabuhay-muli ng mga Kristiyano tungo 
sa buhay bilang espiritu. Dito ay pinaghahambing 
niya “yaong pisikal [psy:khi:kon,, sa literal, makaka- 
luluwa]” at “yaong espirituwal [pneu:ma-ti-kon'|.” Sa 
gayon, ipinakikita niya na habang nabubuhay ang 
mga Kristiyano, sila'y may katawang “makakalulu- 
wa,” gaya rin ng unang taong si Adan, samanta- 
lang sa kanilang pagkabuhay-muli, ang mga pina- 
hirang Kristiyanong iyon ay tatanggap ng isang 
katawang espirituwal na tulad niyaong sa niluwal- 
hating si Jesu-Kristo. (1Co 15:42-49) Gumawa si 
Judas ng waring katulad na paghahambing nang 
tukuyin niya ang “mga taong makahayop [psy:khi- 
koi’, sa literal, (mga taong) makakaluluwa], na wa- 
lang espirituwalidad [sa literal, na walang (pneu'- 
ma)].”--Jud 19. 

Ang Diyos Bilang May Kaluluwa. Dahil sa 
mga natalakay na, lumilitaw na kapag binabang- 
git ng Diyos ang “aking kaluluwa” (Lev 26:11, 30, 
Aw 24:4, Isa 42:1), ang mga ito ay karagdagang 
halimbawa ng anthropomorphism, samakatuwid 
nga, iniuukol sa Diyos ang pisikal na mga katangi- 
an ng tao bilang tulong sa pag-unawa, gaya ng 
pagsasabing ang Diyos ay may mga mata, mga ka- 
may, at iba pa. Kapag binabanggit ni Jehova ang 
“aking nephesh, maliwanag na ang ibig niyang 
sabihin ay “aking sarili” o “aking persona.” “Ang 
Diyos ay Espiritu [Pneuma]."--Ju 4:24: tingnan 
ang JEHOVA (Mga paglalarawan sa kaniyang presen- 
siya). 


KALUWALHATIAN. Sa Hebreong Kasulatan, 
ang salitang pinakamadalas isalin bilang “kaluwal- 
hatian” ay kavohdh, na pangunahin nang may 
diwa ng “bigat.” (Ihambing ang 1Sa 4:18, kung saan 
ang kaugnay na pang-uring ka-vedh' ay isinalin bi- 
lang “mabigat.”) Samakatuwid, ang kaluwalhatian 
ay maaaring tumukoy sa anumang bagay na dahil 
doon ay nagiging waring mabigat o kahanga-hanga 
ang isang tao o isang bagay, halimbawa ay mater- 
yal na kayamanan (Aw 49:16), posisyon, o reputa- 
syon. (Gen 45:13) Ang katumbas sa Griego ng ka- 


1378 


vohdh' ay do'xa, na orihinal na nangangahulugang 
“opinyon, reputasyon,” subalit sa Kristiyanong Grie- 
gong Kasulatan, nagkaroon ito ng kahulugang “ka- 
luwalhatian.” Kabilang sa mga diwa nito ang repu- 
tasyon o “karangalan” (Luc 14:10), karilagan (Luc 
2:9: 1Co 15:40), at yaong nagdudulot ng karangalan 
sa may-ari o maylikha ng isa (1Co 11:7). 

Kadalasa'y binabanggit ng Kasulatan ang kalu- 
walhatian may kaugnayan sa Diyos na Jehova. 
Tungkol sa kahulugan nito sa gayong mga kaso, ga- 
nito ang paliwanag ng Theological Dictionary of the 
New Testament na inedit ni G. Kittel: “Kung may 
kaugnayan sa tao [ang ka-vohdh'] ay tumutukoy sa 
bagay na dahil doon ay nagiging kahanga-hanga 
siya at dapat kilalanin, pagtataglay man iyon ng 
materyal na mga ari-arian o ng kapansin-pansing 
[karangalan o importansiya], may kaugnayan na- 
man sa Diyos, ito ay nagpapahiwatig ng bagay na 
dahil doon ay nagiging kahanga-hanga ang Diyos 
sa pangmalas ng tao.” (Isinalin ni G. Bromiley, 
1971, Tomo Il, p. 238) Kaya, ang kaluwalhatian 
ay maaaring tumukoy sa isang kahanga-hangang 
katibayan ng walang-kapantay na kapangyarihan 
ng Diyos. Kaayon nito, ang nakikitang mga ba- 
gay sa kalangitan ay “naghahayag ng kaluwalhati- 
an ng Diyos.” (Aw 19:1) Sa Bundok Sinai, nakita 
ang “kaluwalhatian ni Jehova” sa pamamagitan ng 
nakatatakot na mga palatandaan gaya ng “luma- 
lamong apoy.”--Exo 24:16-18, ihambing ang 16: 
7, 10, 40:34. 

May kinalaman sa unang himala ni Jesus, sinasa- 
bi ng Bibliya na “inihayag niya ang kaniyang kalu- 
walhatian.” (Ju 2:11) Dito, ang kaluwalhatian ay 
tumutukoy sa kahanga-hangang katibayan ng ma- 
kahimalang kapangyarihan ni Jesus na nagpapaki- 
lala sa kaniya bilang ang ipinangakong Mesiyas. 
(Ihambing ang Ju 11:40-44.) Noong isang pagkaka- 
taon naman, nanalangin si Jesus: “Ama, luwalhatiin 
mo ako sa iyong piling ng kaluwalhatiang tinaglay 
ko sa iyong piling bago pa ang sanlibutan.” (Ju 17:5) 
Dito ay ginamit ni Jesus ang terminong kaluwalha- 
tian upang tumukoy sa mataas na kalagayang tina- 
masa niya sa langit bago siya pumarito sa lupa. Bi- 
lang sagot sa panalanging iyon, “niluwalhati” ni 
Jehova “ang kaniyang Lingkod, si Jesus,” sa pama- 
magitan ng pagbuhay-muli sa kaniya at pagpapa- 
numbalik sa kaniya sa langit. (Gaw 3:13-15) Noong 
magbagong-anyo si Jesus, “nakita” ng kasama ni- 
yang mga apostol “ang kaniyang kaluwalhatian.” 
(Luc 9:29-32) May kaugnayan ito sa maharlikang 
“karingalan” na tatanggapin ni Jesus sa kaniyang 
“pagkanaririto” taglay ang kapangyarihan ng Kaha- 
rian.---2Pe 1:16. 

Ang mga lingkod ng Diyos ay pinapayuhang 'ga- 
win ang lahat ng bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos." 


1379 


(1Co 10:31) Nahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos 
sa pamamagitan ng karangalan o papuri na ibinibi- 
gay sa kaniya. Dahil sa paggawi ng isa ay maaa- 
ring “magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos' ang iba. 
(Mat 5:16, 1Pe 2:12) Ang mga Kristiyano na tunay 
na tumutugon sa patnubay ni Jehova ay 'binaba- 
gong-anyo mula sa kaluwalhatian hanggang sa ka- 
luwalhatian,” anupat patuloy na sumusulong sa pag- 
papaaninag ng kaluwalhatian ng Diyos. (2Co 3:18) 
Sa kabilang dako naman, dapat tayong mag-ingat 
laban sa paghahanap ng kaluwalhatian mula sa mga 
tao, gaya ng nangyari sa ilan noong unang siglo. (Ju 
12:42, 43) Kapuwa si Jesus at ang apostol na si Pa- 
blo ay nagpakita ng mainam na halimbawa ng hin- 
di paghahanap o pagtanggap ng kaluwalhatian mula 
sa mga tao.—Ju 5:41, 8:50, 1Te 2:5, 6. 


KAMA. Tingnan ang HIGAAN. 


KAMAG-ANAK. Isang tao na may kaugna- 
yan sa iba dahil iisa ang kanilang pinagmulang ang- 
kan o dahil sa pag-aasawa. May ilang salita sa ori- 
hinal na mga wika ng Bibliya na ang kahulugan at 
paggamit ay gaya ng sumusunod. 

Ang go-el” (mula sa Heb. na ga-al, nangangahu- 
lugang “tubusin” o “bilhing muli”) ay tumutukoy sa 
pinakamalapit na kamag-anak na lalaki na may ka- 
rapatan bilang manunubos o bilang tagapaghiganti 
ng dugo. Ang mga pumapaslang nang sinasadya ay 
papatayin ng “tagapaghiganti ng dugo.” (Bil 35:16- 
19) Ang kaugnayan ni Boaz kina Noemi at Ruth ay 
bilang “isang manunubos.” (Ru 2:20, 3:9, 12, 13, 
4:1, 3, 6, 8, 14) Si Jehova mismo, ang Dakilang 
Ama o Tagapagbigay-Buhay, ay kapuwa isang Taga- 
paghiganti at isang Manunubos para sa kaniyang 
mga lingkod.---Aw 78:35, Isa 41:14: 43:14: 44:6, 24: 
48:17: 54:5: 63:16, Jer 50:34. 

Ang she'er” (sa Heb., nangangahulugang “orga- 
nismo”) ay tumutukoy sa isang kamag-anak sa la- 
man o kamag-anak sa dugo. Ipinagbawal ng mga 
kautusan ng Diyos ang seksuwal na pakikipagtalik 
sa isang malapit na “kadugo,” gaya ng tiya. (Lev 
18:6-13, 20:19) Kung ang isang kapuwa Israelita ay 
mabaon sa utang sa isang dayuhan, maaari siyang 
tubusin ng isang kapatid na lalaki, isang tiyo, isang 
pinsan, o ng iba pang “kamag-anak sa dugo.” (Lev 
25:47-49) O kung ang isang tao ay mamatay nang 
walang anak na lalaki, anak na babae, kapatid na la- 
laki, o tiyo, ang pinakamalapit na “kadugo” ang ta- 
tanggap ng mana.--Bil 27:10, 11. 

Ang ga-rohv' (sa Heb., nangangahulugang “mala- 
pit”) ay sumasaklaw hindi lamang sa malapit na ka- 
mag-anak kundi pati sa matalik na kakilala. Kapag 
ang isang kapatid ay naging napakadukha anupat 
kinailangan niyang ipagbili ang kaniyang mga pag- 
aari, kailangang tubusin ang mga iyon para sa kani- 


KAMANDAG 


ya ng isa na “may malapit na kaugnayan.” (Lev 
25:25) Namighati si Job dahil iniwan siya ng kani- 
yang “matatalik na kakilala,” at nagdalamhati si Da- 
vid dahil tumayo rin sa malayo ang kaniyang “ma- 
lalapit na kakilala. ”--Job 19:14, Aw 38:11. 

Ang mga terminong kaugnay ng ya-dha” (sa 
Heb., nangangahulugang “makilala,” “magkaroon 
ng kabatiran”) ay maaaring tumukoy sa isang ka- 
mag-anak o sa isang kakilala lamang. Si Noemi ay 
may “isang kamag-anak ng kaniyang asawa” na 
nagngangalang Boaz. Pinatay ni Jehu ang buong 
sambahayan ni Ahab kabilang na ang “mga kakila- 
la” nito.---Ru 2:1, 2Ha 10:11. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang syg-ge- 
nes' ay tumutukoy sa isang kadugo, ngunit hindi ito 
ginagamit upang tukuyin ang ugnayan sa pagitan 
ng mga magulang at mga anak. Kasuwato ng ali- 
tuntuning ito, pansinin na sinabi ni Jesus sa kani- 
yang mga tagasunod: “Ibibigay kayo maging ng 
mga magulang at mga kapatid at mga kamag-anak 
[syg-ge:non’] at mga kaibigan.” (Luc 21:16) Nang 
mawala ang 12-ta6ng-gulang na si Jesus, sinimulan 
siyang hanapin ng kaniyang mga magulang sa git- 
na ng “mga kamag-anak.” (Luc 2:44) Ipinayo ni Je- 
sus na kapag naghanda ka ng piging, huwag mong 
anyayahan ang iyong “mga kamag-anak” na maka- 
pagbabayad sa iyo kundi sa halip ay ang mga taong 
dukha. (Luc 14:12-14) Nang dalhin ni Pedro kay Cor- 
nelio ang mabuting balita ng kaligtasan, ang “mga 
kamag-anak” nito ay naroroon din. (Gaw 10:24) Sa 
liham ni Pablo sa mga taga-Roma, tinukoy niya ang 
mga Israelita sa kabuuan gayundin ang ilang indi- 
biduwal bilang kaniyang “mga kamag-anak.”---Ro 
9:3: 16:7, 11, 21. 


KAMALIG. 


KAMANDAG. Nakalalasong fluido na inilala- 
bas ng ilang ahas at iba pang mga hayop. (Bil 
21:4-9, Deu 8:15; Gaw 28:3-6) Ang isang salitang 
Hebreo para sa kamandag ng mga reptilya ay ang 
chemah’ (Deu 32:24), na ginagamit din upang tu- 
mukoy sa “pagngangalit,” “pagkapoot,” at iba pang 
katulad nito. (Deu 29:28: Eze 19:12) Nagmula ito 
sa salitang-ugat na nangangahulugang “mag-init” 
(Deu 19:6) at maaaring tumutukoy sa pamamaga 
o hapding dulot ng kagat ng isang makamandag na 
ahas. Ibang salitang Hebreo (ro'sh, o rohsh) naman 
ang ginagamit para sa “lason,” o “kamandag,” ng 
mga kobra, tubig na “may lason,” at “nakalalasong 
halaman. ”---Deu 32:32, 33; Job 20:16; Jer 8:14: 9:15; 
23:15: Pan 3:19: tingnan ang KOBRA; NAKALALASONG 
HALAMAN, ULUPONG, MAY-SUNGAY NA. 

Bagaman ang lason ng ilang hayop ay waring 
para lamang sa kanilang proteksiyon o pagpatay, 
kapansin-pansin ang pananalitang ito ni H. Munro 


Tingnan ang IMBAKAN, KAMALIG. 


KAMATAYAN 


Fox: “Sa ilang kaso, alam natin na ang mga lason ay 
may papel na ginagampanan sa katawan ng hayop 
na gumagawa nito. Sa maraming pagkakataon, ma- 
aaring ito ang tunay na raison d'être [dahilan ng 
pag-iral] ng mga kamandag, na malayung-malayo 
sa anumang gamit nito bilang proteksiyon. Halim- 
bawa, ang nakalalasong laway ng mga ahas ay may 
ginagampanan sa pagtunaw ng pagkain ng ahas.” 
- Marvels G Mysteries of Our Animal World, The 
Reader's Digest Association, 1964, p. 259. 

Makasagisag na Paggamit. Ang sinungaling 
at mapanirang-puring mga pananalita ng balakyot, 
na lubhang nakapipinsala sa reputasyon ng biktima, 
ay inihahalintulad sa nakamamatay na kamandag 
ng serpiyente. (Aw 58:3, 4) Tungkol sa mga manini- 
rang-puri, sinasabing, “Ang kamandag ng may- 
sungay na ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga 
labi” (o, “nasa likod ng kanilang mga labi”), kung pa- 
anong ang glandula ng kamandag ng ulupong ay 
nasa likod ng labi at mga pangil ng panga nito sa 
itaas. (Aw 140:3; Ro 3:13) Ang dila ng tao, kapag gi- 
namit nang mali sa paninirang-puri, paninira nang 
talikuran, pagtuturo nang may kabulaanan, o sa ka- 
tulad na pananalitang nakasasakit, “ay puno ng na- 
kamamatay na lason. ”---San 3:8. 


KAMATAYAN. Ang paghinto ng lahat ng ak- 
tibidad ng buhay, samakatuwid, ang kabaligtaran 
ng buhay. (Deu 30:15, 19) Sa Bibliya, ang mga sali- 
ta sa orihinal na wika para sa “kamatayan” o “pag- 
kamatay” ay pawang ikinakapit sa tao, hayop, at ha- 
laman. (Ec 3:19: 9:5: Ju 12:24: Jud 12, Apo 16:3) 
Gayunman, kung tungkol sa tao at hayop, ipinakiki- 
ta ng Bibliya ang mahalagang papel ng dugo upang 
mapanatili ang buhay, anupat sinasabing “ang kalu- 
luwa ng laman ay nasa dugo.” (Lev 17:11, 14; Gen 
4:8-11: 9:3, 4) Kapuwa ang tao at ang hayop ay ti- 
nutukoy na “pumapanaw, sa literal, 'nalalagutan ng 
hininga, samakatuwid nga, ng hininga ng buhay 
(sa Heb., nish:.math' chai-yim'). (Gen 7:21, 22: iham- 
bing ang Gen 2:7.) Ipinakikita rin ng Kasulatan na 
namamatay ang tao at ang hayop kapag naglaho 
ang espiritu (aktibong puwersa) ng buhay (sa Heb., 
ru'ach chai'yim').--Gen 6:17, tlb sa Rbi8, 7:15, 22, 
Ec 3:19, tingnan ang ESPIRITU. 


Sa pangmalas ng Bibliya, 
ano ang kamatayan? 


Kapansin-pansin ang pagkakatulad ng mga pun- 
tong ito sa Bibliya at ng nalalaman sa siyensiya 
hinggil sa proseso ng kamatayan. Halimbawa, sa 
mga tao, kapag huminto ang pagtibok ng puso, tu- 
mitigil ang dugo sa paghahatid ng sustansiya at ok- 
siheno (na nakukuha sa paghinga) sa bilyun-bilyong 


1380 


selula ng katawan. Gayunman, ang The World Book 
Encyclopedia (1987, Tomo 5, p. 52b) ay nagsabi: 
“Ang isang tao na ang puso at mga baga ay humin- 
to na sa paggana ay maituturing na ‘clinically dead,’ 
bagaman maaaring hindi pa nagaganap ang somat- 
ic death. Buhay pa ang indibiduwal na mga selula 
ng katawan nito sa loob ng ilang minuto. Maipanu- 
numbalik ang taong iyon kung ang kaniyang puso 
at mga baga ay muling gagana at magbibigay sa 
mga selula ng kinakailangang oksiheno. Kapag lu- 
mipas ang mga tatlong minuto, ang mga selula ng 
utak--na unang-unang napipinsala kapag nawalan 
ng oksiheno--ay nagsisimula nang mamatay. Di- 
magtatagal, ang taong iyon ay mamamatay at hin- 
di na muling maipanunumbalik. Unti-unti, ang iba 
pang mga selula ng katawan ay namamatay na rin. 
Ang pinakahuling namamatay ay ang mga selula 
ng buto, buhok, at balat, na maaari pang tumubo sa 
loob ng ilang oras.” Kaya bagaman maliwanag na 
mahalaga ang paghinga at ang dugo upang mapa- 
natili ang aktibong puwersa ng buhay (ru'ach chai- 
yim') sa mga selula ng katawan, malinaw rin na 
hindi lamang ang paghinto ng paghinga o ng pagti- 
bok ng puso kundi pati ang paglalaho ng puwersa 
ng buhay o espiritu mula sa mga selula ng katawan 
ang nagiging sanhi ng kamatayan na gaya niyaong 
binabanggit sa Kasulatan.--Aw 104:29, 146:4; Ec 
8:8. 

Ang Sanhi ng Kamatayan ng mga Tao. Sa 
Kasulatan, ang unang pagbanggit sa kamatayan ay 
nasa Genesis 2:16, 17, sa utos ng Diyos sa unang tao 
may kinalaman sa pagkain mula sa punungkahoy 
ng pagkakilala ng mabuti at masama, anupat ang 
paglabag sa utos na ito ay magdudulot ng kamata- 
yan. (Tingnan ang tlb sa Rbi8.) Gayunman, maliwa- 
nag na noon ay namamatay na ang mga hayop bi- 
lang isang likas na proseso, yamang hindi man 
lamang binanggit ang mga ito nang ilahad ng Bibli- 
ya kung paano nakapasok ang kamatayan sa pamil- 
ya ng tao. (Ihambing ang 2Pe 2:12.) Dahil dito, ang 
pagiging seryoso ng babala ng Diyos hinggil sa pa- 
rusang kamatayan para sa pagsuway ay mauuna- 
waan ng kaniyang anak na taong si Adan. Nagdulot 
ng kamatayan kay Adan ang pagsuway niya sa ka- 
niyang Maylalang. (Gen 3:19, San 1:14, 15) Mula 
noon, ang kasalanan ni Adan at ang bunga nito, 
samakatuwid nga, ang kamatayan, ay lumaganap 
sa lahat ng tao.---Ro 5:12, 6:23. 

Kung minsan, may mga teksto na inihaharap bi- 
lang diumano'y katibayan na ang pisikal na kama- 
tayan ay nilayon na maging likas na kahihinatnan 
ng mga tao, gaya rin ng mga hayop, halimbawa ay 
ang mga pagtukoy sa haba ng buhay ng tao bilang 
"pitumpu o walumpung taon” (Aw 90:10) at ang pa- 
nanalita ng apostol na “nakalaan sa mga tao na ma- 
matay nang minsanan, ngunit pagkatapos nito ay 


1381 


paghuhukom.” (Heb 9:27) Gayunpaman, ang lahat 
ng gayong mga teksto ay isinulat pagkatapos na 
makapasok sa sangkatauhan ang kamatayan at iki- 
nakapit sa di-sakdal at makasalanang mga tao. Sa 
kabila nito, ang napakahabang buhay ng mga tao 
noong bago ang Baha ay dapat ituring na pahiwatig 
ng kamangha-manghang potensiyal ng katawan ng 
tao, anupat nakahihigit sa haba ng buhay ng anu- 
mang hayop kahit sa ilalim ng pinakamahuhusay 
na kalagayan. (Gen 5:1-31) Tuwirang iniuugnay ng 
Bibliya sa kasalanan ni Adan ang pagpasok ng ka- 
matayan sa pamilya ng tao, gaya ng naipakita na. 

Palibhasa'y napahiwalay sa Diyos dahil sa kasala- 
nan, ang sangkatauhan sa pangkalahatan ay sinasa- 
bing nasa “pagkaalipin sa kasiraan.” (Ro 8:21) Ang 
pagkaaliping ito ay dahil sa paggana ng kasalanan 
sa kanilang katawan, anupat nagluluwal ng nakasa- 
samang bunga niyaon, at ang lahat ng taong hindi 
masunurin sa Diyos ay nasa ilalim ng pamamaha- 
la ng kasalanan bilang mga alipin nito “tungo sa 
kamatayan.” (Ro 6:12, 16, 19-21) Binabanggit na 
si Satanas ay “may kakayahang magpangyari ng 
kamatayan.” (Heb 2:14, 15) Siya ay tinatawag na 
“mamamatay-tao” (Ju 8:44), hindi dahil pumapatay 
siya nang tuwiran kundi dahil ginagawa niya iyon 
sa pamamagitan ng panlilinlang at pang-aakit tu- 
ngo sa kasalanan, ng pag-uudyok sa isa tungo sa 
paggawa ng masama na hahantong sa kasiraan at 
kamatayan (2Co 11:3), at ng paghahasik ng mapa- 
maslang na mga saloobin sa isip at puso ng mga tao. 
(Ju 8:40-44, 59, 13:2, ihambing ang San 3:14-16, 4: 
1, 2.) Dahil dito, ang kamatayan ay ipinakikilala, 
hindi bilang kaibigan ng tao, kundi bilang “kaaway” 
ng tao. (1Co 15:26) Karaniwan nang yaong mga du- 
maranas ng sukdulan o labis-labis na paghihirap 
ang ipinakikitang nagnanais na mamatay.---Job 3: 
21, 22; 7:15: Apo 9:6. 

Kalagayan ng mga Taong Patay. [pinakikita 
ng Kasulatan na ang mga patay ay “walang anu- 
mang kabatiran” at ang pagiging patay ay isang ka- 
lagayan ng lubusang kawalang-ginagawa. (Ec 9: 
5, 10, Aw 146:4) Ang mga namatay ay inilalarawan 
bilang nagtutungo sa “alabok ng kamatayan” (Aw 
22:15), anupat nagiging mga “inutil sa kamatayan.” 
(Kaw 2:18, Isa 26:14) Sa kamatayan ay walang pag- 
banggit sa Diyos o anumang pagpuri sa kaniya. (Aw 
6:5, Isa 38:18, 19) Kapuwa sa Hebreo at sa Griegong 
Kasulatan, ang kamatayan ay inihahalintulad sa 
pagtulog, isang angkop na paghahambing hindi la- 
mang dahil sa kawalang-malay ng mga patay kun- 
di dahil din sa kanilang pag-asang magising sa 
pamamagitan ng pagkabuhay-muli. (Aw 13:3, Ju 
11:11-14) Tinukoy ang binuhay-muling si Jesus bi- 
lang “ang unang bunga niyaong mga natulog na sa 
kamatayan.”--1Co 15:20, 21; tingnan ang HADES; 
SHEOL. 


KAMATAYAN 


Bagaman ang sinaunang mga Ehipsiyo at ang iba 
pang mga grupo ng mga tao sa mga bansang paga- 
no, partikular na ang mga pilosopong Griego, ay 
nanghahawakan sa paniniwala na walang kamata- 
yan ang kaluluwa ng tao, tinutukoy kapuwa ng He- 
breong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan ang kaluluwa (sa Heb., nephesh, sa Gr., 
psy: khe') bilang namamatay (Huk 16:30, Eze 18: 
4, 20; Apo 16:3), nangangailangan ng pagliligtas 
mula sa kamatayan (Jos 2:13, Aw 33:19, 56:13, 
116:8; San 5:20), o gaya ng nasa Mesiyanikong hula 
tungkol kay Jesu-Kristo, ibinubuhos . . . hanggang 
sa mismong kamatayan” (Isa 53:12, ihambing ang 
Mat 26:38). Tinuligsa ng propetang si Ezekiel yaong 
mga nagsasabuwatan “upang patayin ang mga ka- 
luluwa na hindi dapat mamatay” at “ingatang buhay 
ang mga kaluluwa na hindi dapat mabuhay. "---Eze 
18:19, tingnan ang KALULUWA. 

Dahil dito, bilang komento sa 1 Samuel 25:29, si- 
nabi ng The Interpreter's Bible (Tomo II, p. 1015) na 
“ang ideya na ang tao ay binubuo ng katawan at ka- 
luluwa na naghihiwalay sa kamatayan ay hindi He- 
breo kundi Griego.” (Inedit ni G. Buttrick, 1953) Ga- 
yundin, si Edmond Jacob, Propesor ng Matandang 
Tipan sa University of Strasbourg, ay nagsabi na 
yamang sa Hebreong Kasulatan ang buhay ng isa 
ay tuwirang iniuugnay sa kaluluwa (sa Heb., ne- 
phesh), “natural lamang na kung minsan ay inilala- 
rawan ang kamatayan bilang ang paglalaho ng ne- 
phesh na ito (Gen. 35:18, I Hari 17:21: Jer. 15:9, 
Jonas 4:3). Ang 'pag-alis' ng nephesh ay dapat itu- 
ring na makasagisag na pananalita, sapagkat hindi 
ito patuloy na umiiral nang hiwalay sa katawan, 
kundi namamatay na kasama niyaon. (Bil. 31:19; 
Huk. 16:30, Ezek. 13:19). Walang teksto sa Bibliya 
ang nagpapahintulot sa pananalitang ang ‘kaluluwa’ 
ay humihiwalay sa katawan sa mismong sandali ng 
kamatayan.” The Interpreter's Dictionary of the 
Bible, inedit ni G. Buttrick, 1962, Tomo 1, p. 802. 

Katubusan Mula sa Hatol na Kamatayan. 
Sinasabi ng Awit 68:20: “Kay Jehova na Sobera- 
nong Panginoon ang mga daang malalabasan mula 
sa kamatayan.” Sa pamamagitan ng paghahain ni 
Kristo Jesus ng kaniyang buhay bilang tao, siya'y 
naging “Punong Ahente" ng Diyos ukol sa buhay at 
kaligtasan (Gaw 3:15: Heb 2:10), at sa pamamagi- 
tan niya ay tiniyak na papawiin ang kamatayan. 
(2Ti 1:10) Dahil dumanas siya ng kamatayan, 'na- 
tikman ni Jesus ang kamatayan para sa bawat tao' 
at naglaan siya ng “katumbas na pantubos para 
sa lahat.” (Heb 2:9, 1Ti 2:6) Sa pamamagitan ng 
“isang gawa [ni Jesus] ng pagbibigay-katuwiran,” 
naging posible na ngayon na kanselahin ang ha- 
tol na kamatayan na bunga ng kasalanan, upang 
ang lahat ng uri ng mga tao ay magtamasa ng 


KAMATAYAN 


“pagpapahayag sa kanila na matuwid para sa bu- 
hay.” (Ro 5:15, 16, 18, 19, Heb 9:27, 28, tingnan 
ang IPAHAYAG NA MATUWID, PANTUBOS.) Kaya naman 
tungkol sa mga tunay na tagasunod ni Jesus, maa- 
aring sabihin na sila, sa diwa, ay “nakatawid na 
mula sa kamatayan tungo sa buhay.” (Ju 5:24) 
Ngunit yaong mga sumusuway sa Anak at hindi 
nagpapakita ng pag-ibig ay “nananatili sa kamata- 
yan” at nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. (1Ju 
3:14: Ju 3:36) Yaong mga nagnanais lumaya mula 
sa kahatulan at mula sa “kautusan ng kasalanan at 
ng kamatayan” ay dapat na magpaakay sa espiritu 
ng Diyos at magluwal ng mga bunga nito, sapag- 
kat ang “pagsasaisip ng [makasalanang] laman ay 
nangangahulugan ng kamatayan.”--Ro 8:1-6, Col 
1:21-23. 

Ang landasin ni Jesus ng pagsasakripisyo, na 
nagwakas sa kaniyang kamatayan at pagkabuhay- 
muli, ay inihalintulad niya sa bautismo. (Mar 10:38, 
39: Luc 12:50, ihambing ang Efe 4:9, 10.) Ipinakita 
ng apostol na si Pablo na ang mga pinahirang taga- 
sunod ni Jesus ay daranas din ng katulad na bau- 
tismo sa kamatayan, anupat pagkatapos nito ay 
bubuhayin silang muli tungo sa makalangit na ka- 
luwalhatian. (Ro 6:3-5: Fil 3:10, 11) Nang ipahayag 
ni Pablo ang marubdob na pagnanasa niyang mabu- 
hay sa langit, ipinakita niya na hindi ang kamata- 
yan mismo ang ninanais ng mga Kristiyanong inia- 
nak sa espiritu, ni ang humimlay man nang “hubad” 
sa kamatayan, kundi ang “pagbibihis' ng isang ma- 
kalangit na katawan upang “manahanang kasama 
ng Panginoon.” (2Co 5:1-8, ihambing ang 2Pe 1:13- 
15.) Samantala, ang kamatayan ay “gumagana” sa 
kanila, habang sa pamamagitan ng kanilang minis- 
teryo ay nagdadala sila ng isang mensahe ng buhay 
sa mga pinaglilingkuran nila.--2Co 4:10-14, Kaw 
18:21, tingnan ang BAUTISMO (Bautismo kay Kristo 
Jesus at sa Kaniyang Kamatayan). 

Kabilang sa mga nakikinabang sa ministeryong 
iyon ay ang malaking pulutong na may pag-asang 
makaligtas sa malaking kapighatian at mabuhay 
nang walang hanggan sa isang paraisong lupa. Da- 
hil sa pananampalataya nila sa nagbabayad-salang 
halaga ng hain ni Jesus, sila man ay nagkakaroon 
ng malinis na katayuan sa harap ng Diyos.--1Ju 
2:2, Apo 7:9, 14. 

Sinabi ni Jesus na nasa kaniya “ang mga susi ng 
kamatayan at ng Hades” (Apo 1:18), at ginagamit 
niya ang mga ito upang mapalaya yaong mga bihag 
ng kamatayan. (Ju 5:28, 29; Apo 20:13) Ang pagpa- 
palaya ng Diyos na Jehova kay Jesus mula sa Hades 
ay nagsilbing isang “garantiya sa lahat ng mga tao” 
para sa panghinaharap na araw ng paghuhukom 
o pakikipagtuos ng Diyos at naglaan ito ng katiya- 
kan na ang mga nasa Hades ay bubuhaying muli. 


1382 


(Gaw 17:31, 1Co 15:20, 21) Yaong mga magmama- 
na ng Kaharian ng Diyos taglay ang imortalidad ay 
inilalarawang nagtatagumpay laban sa kamatayan 
sa kanilang pagkabuhay-muli, anupat nadaraig ang 
“tibo” nito.--1Co 15:50, 54-56, ihambing ang Os 
13:14, Apo 20:6. 

Ang Pagpuksa sa Kamatayan. Sa hula ng Isa- 
ias 25:8, ipinangako na “lalamunin [ng Diyos] ang 
kamatayan magpakailanman, at tiyak na papahirin 
ng Soberanong Panginoong Jehova ang mga luha 
mula sa lahat ng mukha.” Ang tibo na nagbubunga 
ng kamatayan ay kasalanan (1Co 15:56), at dahil 
dito ay gumagana ang kamatayan sa katawan ng la- 
hat ng nagtataglay ng kasalanan at ng kaakibat ni- 
tong di-kasakdalan. (Ro 7:13, 23, 24) Samakatuwid, 
upang mapawi ang kamatayan, kailangang mapawi 
yaong nagdudulot ng kamatayan: ang kasalanan. Sa 
pamamagitan ng pag-aalis sa huling bakas ng kasa- 
lanan mula sa masunuring sangkatauhan, ang aw- 
toridad ng kamatayan ay papawiin at ang kamata- 
yan mismo ay pupuksain, at isasakatuparan ito sa 
panahon ng paghahari ni Kristo. (1Co 15:24-26) Sa 
gayon ay “hindi na magkakaroon” ng kamatayan, 
na sumapit sa lahi ng tao dahil sa pagsalansang ni 
Adan. (Ro 5:12, Apo 21:3, 4) Ang pagpuksa sa ka- 
matayan ay makasagisag na inihahalintulad sa pag- 
hahagis nito sa isang “lawa ng apoy. ”--Apo 20:14, 
tingnan ang LAWA NG APOY. 

Ang Ikalawang Kamatayan. Ang “lawa ng 
apoy” kung saan ihahagis ang kamatayan, ang Ha- 
des, ang makasagisag na “mabangis na hayop,” ang 
“bulaang propeta,” si Satanas, ang kaniyang mga 
demonyo, at ang mga patuluyang nagsasagawa ng 
kabalakyutan sa lupa ay ipinakikitang nangangahu- 
lugan ng “ikalawang kamatayan.” (Apo 20:10, 14, 
15; 21:8, Mat 25:41) Noong una, ang kamatayan ay 
resulta ng pagsalansang ni Adan at naipasa naman 
niya ito sa sangkatauhan, kaya tiyak na ang “ikala- 
wang kamatayan” ay iba sa minanang kamatayang 
ito. Batay sa binanggit na mga teksto, maliwanag 
na imposibleng lumaya mula sa “ikalawang kama- 
tayan.” Ang kalagayan ng mga nasa “ikalawang 
kamatayan” ay katulad ng kahihinatnang ibinabala 
sa mga tekstong gaya ng Hebreo 6:4-8, 10:26, 27: at 
Mateo 12:32. Sa kabilang dako naman, yaong mga 
inilarawan bilang nagkamit ng “korona ng buhay” at 
may bahagi sa “unang pagkabuhay-muli” ay impo- 
sibleng mapinsala ng ikalawang kamatayan. (Apo 
2:10, 11) Ang mga ito, na maghaharing kasama 
ni Kristo, ay tatanggap ng imortalidad (kawalang- 
kamatayan) at ng kawalang-kasiraan at sa gayo'y 
hindi sila saklaw ng “awtoridad” ng ikalawang ka- 
matayan.--1Co 15:50-54: Apo 20:6; ihambing ang 
Ju 8:51. 

Makasagisag na Paggamit. Ang kamatayan 
ay inihahalintulad sa isang “hari” na namamahala 


1383 


sa sangkatauhan mula pa noong panahon ni Adan 
(Ro 5:14), kasabay ng pamamahala ni Haring Kasa- 
lanan. (Ro 6:12) Sa gayon, ang mga haring ito ay ti- 
nutukoy na nagpapatupad ng kanilang “kautusan” 
sa mga nasa ilalim ng kanilang pamumuno. (Ro 8:2) 
Nang dumating si Kristo at nang mailaan ang pan- 
tubos, ang di-sana-nararapat na kabaitan ay nagsi- 
mulang mangibabaw bilang hari niyaong mga tu- 
matanggap ng kaloob ng Diyos, “tungo sa buhay na 
walang hanggan.”---Ro 5:15-17, 21. 

Bagaman ang mga tao na nagwawalang-bahala 
sa mga layunin ng Diyos ay magtangkang makipag- 
kasundo o makipagtipan kay Haring Kamatayan, 
sila ay mabibigo. (Isa 28:15, 18) Gaya ng isang ma- 
ngangabayong humahayo kasunod ng digmaan at 
taggutom, ang kamatayan ay inilalarawan na lan- 
sakang pumapaslang sa mga tumatahan sa lupa. 
--Apo 6:8, ihambing ang Jer 9:21, 22. 

Yaong mga may-sakit sa espirituwal o napipigha- 
ti ay inilalarawan na dumarating sa mga pintuang- 
daan ng kamatayan (Aw 107:17-20, ihambing ang 
Job 38:17, Aw 9:13), at yaong mga dumaraan sa ga- 
yong “mga pintuang-daan” ay pumapasok sa maka- 
sagisag na “bahay ng kapisanan para sa lahat ng na- 
bubuhay” (Job 30:23: ihambing ang 2Sa 12:21-23), 
na may “mga loobang silid” (Kaw 7:27) at kapasidad 
para sa mga biktima na hindi kailanman lubusang 
napupuno. (Hab 2:5) Yaong mga nagtutungo sa 
Sheol ay gaya ng mga tupang pinapastulan ng ka- 
matayan.---Aw 49:14. 

Ang “mga hapdi ng kamatayan.” Sa Gawa 
2:24, sinabi ng apostol na si Pedro na si Jesus ay 'ki- 
nalagan mula sa mga hapdi ng kamatayan, sapag- 
kat hindi siya maaaring pigilan nito nang mahigpit.” 
Dito, ang salitang Griego (o-din') na isinalin bilang 
“mga hapdi” ay ginagamit sa ibang mga talata 
upang mangahulugan ng mga kirot ng panganga- 
nak (1Te 5:3) ngunit maaari rin itong mangahulu- 
gan ng paghihirap, kirot, kalamidad, o kabagabagan 
sa pangkalahatan. (Mat 24:8) Bukod diyan, ginamit 
ito ng mga tagapagsalin ng Griegong Septuagint bi- 
lang salin ng salitang Hebreo na chevel sa mga 
teksto kung saan malinaw na tumutukoy iyon sa 
“lubid.” (2Sa 22:6, Aw 18:4, 5) Dahil naman sa 
isang kaugnay na salitang Hebreo na nangangahu- 
lugang “mga hapdi ng panganganak,” ipinapalagay 
ng ilang komentarista at leksikograpo na ang termi- 
nong Griego (o-din') na ginamit ni Lucas sa Gawa 
2:24 ay may gayon ding dobleng kahulugan sa He- 
lenistikong wikang Griego noong panahong aposto- 
liko. Kaya naman ang parirala sa talatang ito ay isi- 
nasalin ng ilang bersiyon bilang “mga pamigkis 
[o mga gapos] ng kamatayan.” (NC [Kastila], Se- 
gond, Ostervald [Pranses]) Sa maraming teksto, ang 
banta ng kamatayan ay inilalarawang naninilo sa 


KAMAY 


isa na pinagbabantaan nito (Kaw 13:14: 14:27) anu- 
pat siya ay kinukulong ng mga lubid at ibinababa sa 
“mga nakapipighating kalagayan ng Sheol.” (Aw 
116:3) Bagaman ipinakikita ng ibang mga talatang 
natalakay na na sa kamatayan ay wala nang malay 
ang isa, at maliwanag na noong patay si Jesus ay 
wala siyang anumang literal na kirot na nadarama, 
ang kamatayan ay inilalarawan pa rin bilang isang 
mapait at nakapipighating karanasan (1Sa 15:32, 
Aw 55:4: Ec 7:26) hindi lamang dahil sa kirot na ka- 
dalasang nauuna rito (Aw 73:4, 5) kundi dahil din sa 
paghinto ng lahat ng gawain at pagkawala ng kala- 
yaan na idinudulot ng nakapaparalisang kapit nito. 
Kaya maaaring sa ganitong diwa 'kinalagan' si Je- 
sus ng kaniyang pagkabuhay-muli mula sa “mga 
hapdi ng kamatayan,” anupat pinalaya siya mula sa 
nakapipighating kapit nito. 

Pagbabago sa espirituwal na katayuan o ka- 
lagayan. Ang pagiging patay ay ginagamit 
upang ilarawan ang patay na espirituwal na kalaga- 
yan ng sanlibutan sa pangkalahatan, anupat maaa- 
ring banggitin ni Jesus ang 'mga patay na naglili- 
bing ng mga patay' at maaaring tukuyin ng apostol 
na si Pablo ang babaing namumuhay para sa pagpa- 
palugod sa laman bilang “patay bagaman siya ay 
buhay.” (Luc 9:60, 1Ti 5:6, Efe 2:1) At yamang pi- 
nalalaya ng pisikal na kamatayan ang isang tao 
mula sa kaniyang mga pagkakautang o mga obliga- 
syon (Ro 6:7), ang paglaya ng isang Kristiyano mula 
sa kasalanan (Ro 6:2, 11) at mula sa kahatulan ng 
Kautusang Mosaiko (Ro 7:2-6) ay inihahalintulad 
din sa kamatayan, anupat ang isang iyon ay “'nama- 
tay' na sa kaniyang dating kalagayan o mga obliga- 
syon. Sabihin pa, ang isang tao na makasagisag na 
namatay sa gayong paraan ay buhay pa sa pisikal 
at malaya nang sumunod kay Kristo bilang isang 
alipin ukol sa katuwiran.---Ro 6:18-20, Gal 5:1. 

Ang paggamit sa kamatayan upang lumarawan 
sa pagbabago ng katayuan o kalagayan ng isa ay tu- 
mutulong upang maunawaan ang makahulang mga 
pangitain, gaya niyaong nasa aklat ng Ezekiel kung 
saan ang bayan ng Diyos, na mga tapon sa Babilo- 
nya, ay inihahalintulad sa tuyong mga buto at sa 
mga taong patay na nakalibing. (Eze 37:1-12) Sila 
ay muling “mabubuhay” at minsan pang ilalagay sa 
kanilang sariling lupa. (Eze 37:13, 14) Sa Apocalip- 
sis 11:3, 7-12 at Lucas 16:19-31 ay may mga ilustra- 
syong katulad nito. 


KAMAY. Ang dulong bahagi ng bisig. Kung 
minsan, ayon sa pagkakagamit sa Kasulatan, kasa- 
ma sa pananalitang “kamay” ang pulso, gaya sa 
Genesis 24:22, 30, 47 at Ezekiel 16:11, kung saan si- 
nasabing sa “mga kamay” isinusuot ang mga pul- 
seras, at sa Hukom 15:14, kung saan binabanggit 


KAMAY 


ang mga pangaw na nasa “mga kamay" ni Samson. 
Makikita sa ginagawa ng kamay ang kapangyari- 
han o lakas ng bisig at ito ang kumokontrol dito, 
kaya naman sa maraming kaso ng paglitaw nito sa 
makasagisag na pananalita, ang ideya ng “aktibong 
kapangyarihan” ay maaaring iugnay sa salitang 
“kamay.” (Exo 7:4: 13:3, Deu 2:15, Luc 1:66) Ya- 
mang ang kamay ng tao ay napakadaling igalaw at 
nagagamit sa maraming bagay at ito'y isang baha- 
gi ng katawan na ipinantatrabaho, ginagamit ito sa 
makasagisag na paraan sa maraming teksto sa Bi- 
bliya upang tumukoy sa sari-saring pagkilos. 

Ang karaniwang terminong Hebreo para sa “ka- 
may” ay yadh, kung minsan, ang salitang kap ay 
isinasalin bilang “kamay,” ngunit literal itong na- 
ngangahulugang “palad.” (Job 22:30, tlb sa Rbi8) 
Ang karaniwang terminong Griego naman para sa 
“kamay” ay kheir. 

Ang mga Galaw ng Kamay at ang Kahulugan 
ng mga Ito. Ginagamit ang mga galaw ng mga 
kamay upang magpahayag ng iba't ibang bagay. 
Ang mga ito ay itinataas kapag nananalangin, anu- 
pat kadalasa'y nakalahad sa langit ang mga palad 
bilang pagsusumamo (2Cr 6:12; Ne 8:6); itinataas 
bilang panunumpa (Gen 14:22); idinidikit sa bibig 
bilang isang anyo ng pagsaludo (Job 31:27); ipina- 
palakpak sa kagalakan, gaya sa pagpuri (2Ha 11:12) 
o sa pagkagalit o pag-alipusta (Bil 24:10; Job 27:23; 
Na 3:19); ikinakaway bilang pagbabanta (Isa 10:32); 
ipinapatong sa ibabaw ng ulo o sa mga balakang 
dahil sa kalungkutan o kabagabagan (2Sa 13:19; Jer 
30:5, 6); hinuhugasan ng tubig upang magpahi- 
watig ng seremonyal na kalinisan, kawalang-sala, 
o upang alisan ng pananagutan ang sarili.---Mat 
15:1, 2: 27:24, ihambing ang Aw 26:5, 6; 51:1, 2; 
tingnan ang POSISYON AT KILOS NG KATAWAN. 

Makalarawan at Makasagisag na mga Pag- 
gamit. Kung minsan, ginagamit ang kamay 
upang kumatawan sa mismong tao, gaya noong 
humingi si David ng pagkain kay Nabal: “Pakisuyo, 
ibigay mo lamang . . . ang anumang masumpu- 
ngan ng iyong kamay.” (1Sa 25:8) Tumutukoy rin 
ito sa pangkalahatang disposisyon o gawain ng isa 
(Gen 16:12), o maaari itong kumatawan sa kani- 
yang pananagutang magsulit para sa mga pagkilos 
niya.--Gen 9:5, Eze 3:18, 20. 

Pinuno ni Moises ng mga hain ang mga kamay ng 
mga saserdote noong panahon ng pagtatalaga sa ka- 
nila bilang bahagi ng seremonya upang sangkapan 
sila sa makasagisag na paraan, anupat 'pinuspos ang 
kanilang mga kamay' ng awtoridad at kapangyari- 
han para sa pagkasaserdote.---Lev 8:25-27, 33: ting- 
nan ang PUSPUSIN NG KAPANGYARIHAN ANG KAMAY. 

Tiniyak ni Jehova kay Jacob na “ipapatong ni Jose 
[na anak niya] ang kaniyang kamay sa iyong mga 


1384 


mata,” samakatuwid nga, si Jose ang magpipikit ng 
mga mata ni Jacob pagkamatay niya. (Gen 46:4) 
Ang pribilehiyong ito ay karaniwan nang ibinibigay 
sa panganay. Sa gayon, hindi lamang tiniyak ng 
mga salitang ito sa patriyarkang si Jacob na ang ka- 
niyang minamahal na anak na si Jose ay mananati- 
li sa piling niya sa nalalabing mga taon ng kaniyang 
buhay kundi lumilitaw na inihula rin ng mga sali- 
tang ito na ang karapatan sa pagkapanganay, na na- 
iwala ni Ruben, ay mapupunta kay Jose. 

Sa makasagisag na paraan ay binabanggit na gi- 
nagamit ng Diyos ang kaniyang “kamay,” samaka- 
tuwid nga, ang kaniyang aktibong kapangyarihan, 
sa pagsasagawa ng mga bagay-bagay, ang ilang ha- 
limbawa nito ay: sa paglalang (Aw 8:6, 102:25): sa 
pagpuksa sa kaniyang mga kaaway (Isa 25:10, 11): 
sa pagliligtas sa kaniyang bayan (Exo 7:4, 5): sa pag- 
papakita ng pabor at kapangyarihan sa mga huma- 
hanap sa kaniya (Ezr 8:22): sa paglalaan ng mga pa- 
nustos (Aw 104:28, 145:16): at sa pagbibigay ng 
tulong (Isa 11:11). Sinabi ni Elihu na lilisan ang mga 
makapangyarihan nang “hindi sa pamamagitan ng 
kamay,” at ang bato sa makahulang panaginip ni 
Nabucodonosor ay natibag mula sa isang bundok 
nang “hindi sa pamamagitan ng mga kamay”: sa 
dalawang kasong ito, nangangahulugan iyon na na- 
ganap ang pangyayari, hindi sa pamamagitan ng 
mga kamay ng tao, kundi sa pamamagitan ng ka- 
pangyarihan ni Jehova.--Job 34:1, 20; Dan 2:34, 
44, 45. 

Ang pagiging ‘nasa kamay o nasa ilalim ng ka- 
may ng isa'ay nangangahulugang mapasailalim sa 
kapangyarihan o pamumuno ng isang iyon (Gen 
9:2: 41:35: Job 2:6; 1Pe 5:6, ihambing ang Gen 
37:21), o maaari itong mangahulugang “nasa iyong 
kapamahalaan” o ‘nasa pangangalaga ng isa” (Gen 
16:6, ihambing ang Le, Gen 42:37, ihambing ang 
RS: Luc 23:46, Ju 10:28, 29). Ang pananalitang 
“may nakataas na kamay” ay tumutukoy sa pagi- 
ging malakas, matagumpay (Exo 14:8): ang pag- 
papalakas ng mga kamay' ay nangangahulugang 
bigyang-kapangyarihan o paglaanan at sangkapan 
(Ezr 1:6), ang pagpapahina ng mga kamay,’ ng 
pagsira ng loob ng isa (Jer 38:4): ang paglalagay 
ng buhay ng isa sa kaniyang sariling kamay o pa- 
lad,” ng pagsasapanganib ng kaniyang buhay (1Sa 
19:5: Job 13:14). Ang “pakikipagkamay” ay ginaga- 
wa kapag nangangako (Ezr 10:19) o kapag na- 
nanagot para sa iba (Kaw 6:1-3, 17:18, 22:26); 
ang paglalagay ng kamay sa" ay nangangahulu- 
gan ng pagpapagal (Deu 15:10, ihambing ang KJ): 
ang paglalagay ng kamay ng isa sa pag-aari ng 
iba,” ng pagnanakaw o di-wastong paggamit niya- 
on (Exo 22:7, 8, 10, 11), ang malilinis na kamay' 
ay nagpapahiwatig ng kawalang-sala (2Sa 22:21, 


1385 


ihambing ang Aw 24:3, 4): ang “mga kamay na 
puno ng dugo,’ ng pagpaslang (Isa 1:15: 59:3, 7): 
ang pagtatakip ng kamay sa bibig,’ ng pagtahimik 
(Huk 18:19): ang paglaylay ng mga kamay,” ng 
panghihina ng loob (2Cr 15:7: tingnan din ang Isa 
35:3, Heb 12:12, 13), at ang pagbubukas ng ka- 
may,’ ng pagiging bukas-palad (Deu 15:11). 

Ang “kaunti pang paghahalukipkip ng mga ka- 
may sa pagkakahiga” ay nagdudulot ng karalitaan 
sa tamad. (Kaw 6:9-11) Inilalarawan siya bilang la- 
bis na nanghihimagod anupat hindi niya maalis ang 
kaniyang kamay mula sa mangkok na pampiging 
upang ibalik iyon sa kaniyang bibig. (Kaw 26:15) 
Ang taong pabaya na “gumagawang may kamay na 
makupad ay magiging dukha,” samantalang ang 
masikap na kamay ay magdadala ng kayamanan. 
--Kaw 10:4. 

Ang iba pang mga idyomatikong pananalitang 
Hebreo na may kaugnayan sa kamay ay: ang pana- 
nalitang ang kamay ay sumasa,’ na nangangahulu- 
gang makipagtulungan, pumanig sa isa (Exo 23:1, 
1Sa 22:17), ang ‘sa pamamagitan ng kamay ng isa" 
ay tumutukoy sa pamamatnubay ng isang iyon (Exo 
38:21) o sa pamamagitan ng isang iyon (Exo 4:13, 
Lev 8:36, 10:11): ang pananalitang ‘hindi maabot ng 
kaniyang kamay' o ‘hindi ito makamit ng kaniyang 
kamay 'ay nangangahulugang hindi sapat ang kani- 
yang (pinansiyal na) kakayahan (Lev 14:21): ang 
“makukuha ng kaniyang kamay,’ yaong makakaya- 
nan niya (Bil 6:21), ang ‘mga kamay ng tabak,’ ka- 
pangyarihan ng tabak (Job 5:20): ang kamay ng 
dila, kapangyarihan ng dila (Kaw 18:21): ang 'bu- 
hay ng iyong kamay,” pagpapanumbalik ng iyong 
lakas (Isa 57:10): ang pagsasara ng kamay' sa kapa- 
tid ng isa, pagtitikom ng kamay sa pagtulong sa ka- 
niya.--Deu 15:7, KJ. 

Sinabi ni Jehova sa mga Israelita na dapat nilang 
itali ang kaniyang mga salita “bilang tanda sa [kani- 
lang] kamay” (Deu 6:6-8, 11:18) at na inililok niya 
ang Sion sa kaniyang mga palad (Isa 49:14-16), nag- 
papahiwatig ng patuluyang pag-alaala at pagbibi- 
gay-pansin. Kahawig ng kahulugan nito, sinabihan 
ni Jehova ang mga bating na nanghahawakan sa 
kaniyang tipan na bibigyan niya sila ng “isang ban- 
tayog” (o, dako; sa literal, isang “kamay"”) sa kani- 
yang bahay. (Isa 56:4, 5) Sinasabi ng Bibliya na ma- 
kasagisag na isinusulat ng mga mananamba ng 
Diyos sa kanilang mga kamay ang mga salitang, 
“Kay Jehova,” sa gayon ay ipinahihiwatig na sila ay 
mga alipin niya. (Isa 44:5) Sa gayunding paraan, 
ang pagkakaroon ng “marka” ng “mabangis na ha- 
yop” sa kanang kamay ay sumasagisag sa pagbibi- 
gay ng isa ng pansin, debosyon, at aktibong supor- 
ta sa “mabangis na hayop” at sa “larawan” nito, 
yamang ang mga kamay ng isang tao ang ginaga- 


KAMAY 


mit sa paggawa para sa isa na pinaglilingkuran niya. 
--Apo 13:16, 17; 14:9, 10; 20:4. 

Pagpapatong ng mga Kamay. Bukod sa bas- 
ta panghawak, ang mga kamay ay ipinapatong sa 
isang tao o bagay para sa iba't ibang layunin. Ga- 
yunman, ang pangunahing kahulugan ng ganitong 
pagkilos ay pagtatalaga, ang pagkilala sa isang tao 
o bagay ayon sa isang partikular na paraan. Sa se- 
remonya noong italaga ang pagkasaserdote, ipina- 
tong ni Aaron at ng kaniyang mga anak ang kani- 
lang mga kamay sa ulo ng toro at ng dalawang 
barakong tupa na ihahain, sa gayon ay kinilala na 
inihahain ang mga hayop na ito para sa kanila da- 
hil sila'y naging mga saserdote ng Diyos na Jeho- 
va. (Exo 29:10, 15, 19: Lev 8:14, 18, 22) Nang ata- 
san ni Moises si Josue bilang kahalili niya ayon sa 
utos ng Diyos, ipinatong niya rito ang kaniyang ka- 
may, anupat “napuspos ito ng espiritu ng karunu- 
ngan” at nakapanguna nang wasto sa Israel. (Deu 
34:9) Ang mga kamay ay ipinapatong din sa mga 
tao kapag itinatalaga silang tumanggap ng pagpa- 
pala. (Gen 48:14: Mar 10:16) Hinipo ni Jesu-Kristo 
ang ilang tao, o ipinatong niya sa kanila ang kani- 
yang mga kamay, upang pagalingin sila. (Mat 8:3; 
Mar 6:5: Luc 13:13) Sa ilang pagkakataon, ibinigay 
ang kaloob ng banal na espiritu sa pamamagitan 
ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol. 
--Gaw 8:14-20, 19:6. 

Mga pag-aatas sa paglilingkod. Sa kongre- 
gasyong Kristiyano, ang pag-aatas ng may-gulang 
na mga lalaki sa mga posisyon o mga katungkulang 
may pananagutan ay ginagawa rin sa pamamagi- 
tan ng pagpapatong ng mga kamay niyaong mga 
awtorisadong gumawa nito. (Gaw 6:6, 1Ti 4:14) 
Dahil magkakaroon ng impluwensiya ang gayong 
mga lalaking inatasan at tutularan ang halimba- 
wang ipakikita nila, ipinayo ng apostol na si Pablo 
kay Timoteo: “Huwag mong ipatong nang madali- 
an ang iyong mga kamay sa sinumang tao, ni ma- 
ging kabahagi man sa mga kasalanan ng iba.” Na- 
ngangahulugan iyon na huwag atasan ang isang 
lalaki nang hindi isinasaalang-alang nang husto 
kung ito ay kuwalipikado, dahil baka hindi niya ma- 
gampanan nang wasto ang kaniyang mga tungku- 
lin, at sa gayon ay may pananagutan din si Timo- 
teo sa idudulot nitong suliranin.---1Ti 5:22. 

Ang Kanang Kamay. Sa makasagisag na pa- 
raan, ang kanang kamay ay itinuring na napakaha- 
laga. Hindi nalugod si Jose nang pagpalitin ni Ja- 
cob ang mga kamay nito upang maipatong ang 
kaniyang kanang kamay kay Efraim, ang naka- 
babatang anak ni Jose. Ngunit sinadya iyon ni 
Jacob, upang maibigay niya kay Efraim ang naka- 
hihigit na pagpapala. (Gen 48:13-20) Ang pagi- 
ging nasa kanan (sa Ingles, right hand) ng isang 


KAMBING 


tagapamahala ay nangangahulugan ng pagkakaro- 
on ng pinakamahalagang posisyon, pangalawa sa 
mismong tagapamahala (Aw 110:1; Gaw 7:55, 56; 
Ro 8:34: 1Pe 3:22), o ng isang posisyon na pinapa- 
boran niya. (Mat 25:33) Sa pangitain sa Apocalip- 
sis, sinasabing nasa kanang kamay ni Jesus ang pi- 
tong bituin ng pitong kongregasyon. Samakatuwid 
nga, lahat ng mga lupong ito ng matatanda ay pi- 
napaboran niya at nasa ilalim ng kaniyang ganap 
na kontrol, kapangyarihan, at pangangasiwa.---Apo 
1:16, 20, 2:1. 

Ang pagtangan ng Diyos sa kanang kamay ng isa 
ay magpapalakas sa isang iyon. (Aw 73:23) Kadala- 
san, ang kanang kamay ng isang mandirigma ang 
kamay na nagwawasiwas ng tabak, at hindi ito pro- 
tektado ng kalasag na nasa kaliwang kamay. Kaya 
naman ang kaniyang kaibigan ay tumatayo o naki- 
kipaglaban sa kaniyang kanan bilang isang taga- 
pagsanggalang. Ang kalagayang ito ay ginagamit 
bilang metapora may kinalaman sa pagtulong at 
pagsasanggalang ng Diyos sa mga naglilingkod sa 
kaniya.--Aw 16:8, 109:30, 31, 110:5; 121:5. 

Sinabi ng manunulat ng Eclesiastes: “Ang puso 
ng marunong ay nasa kaniyang kanang kamay, 
ngunit ang puso ng hangal ay nasa kaniyang kali- 
wang kamay.” Sa ibang pananalita, ang marunong 
ay nakakiling sa landas na mabuti at kaayaaya, 
ngunit ang hangal naman ay sa masamang landa- 
sin.--Ec 10:2. 

Mga Direksiyon. Ang terminong Hebreo para 
sa “kanang kamay” (sa Heb., yamin’) ay isinasalin 
din bilang “timog” at ang termino naman para sa 
“kaliwang kamay” (sa Heb., semo'!') ay isinasalin bi- 
lang “hilaga” (Gen 14:15, Aw 89:12), yamang ang 
mga direksiyon ay tinutukoy noon mula sa pangma- 
las ng isang tao na nakaharap sa S. Kaya naman 
ang T ay nasa kanan niya.--- 1Sa 23:19, 24. 

Iba Pang Pagkagamit. Ang “kamay” (sa Heb., 
yadh) ay ginagamit din para sa “tabi” (Exo 2:5), “pa- 
nig” (Ec 4:1), o 'sa karatig ng” (Ne 3:4, 5, 7): para sa 
“baybayin” (Bil 24:24): at para sa mga “mitsa” ng 
mga hamba ng tabernakulo (Exo 26:17: ihambing 
ang panggilid ng KJ). Ang salitang Hebreo na kap 
(kadalasang isinasalin bilang “palad” at “kamay”) ay 
ginagamit para sa “talampakan” ng paa (Gen 8:9), 
para sa mga kopa (“mga kutsara,” KJ) ng taberna- 
kulo at ng templo (Exo 25:29, Bil 7:84, 86; 2Ha 
25:14), at para sa “hugpungan” (ng hita) o “pinaka- 
lundo” (ng panghilagpos). (Gen 32:25, 32; 1Sa 25:29) 
Ang yadh (kamay) at ang kap (palad, kamay) ay pa- 
rehong isinasalin sa iba pang mga terminong Taga- 
log. 

Sa makasagisag na paraan, ang “dakut-dakot” 
(handfuls) ay tumutukoy sa kasaganaan (Gen 41:47), 
at ang “sandakot” (a handful) ay nangangahulugan 
ng kaunti lamang (1Ha 17:12) o katamtamang dami 


1386 


(Ec 4:6), depende sa konteksto.---Tingnan ang BISIG; 
HINLALAKI, PAGHUHUGAS NG MGA KAMAY. 


KAMBING. Isang mamalya na ngumunguya 
ng dating kinain at may hungkag na mga sungay at 
kadalasa'y mahahabang tuwid na balahibo. Mara- 
ming terminong Hebreo at Griego ang ginagamit 
upang tumukoy sa mga lalaki at babaing kambing 
at sa kanilang supling. Ang karaniwang terminong 
Hebreo para sa “kambing” ay (ez. (Lev 3:12) May isa 
pang terminong Hebreo para sa kambing (sa-ir) na 
literal na nangangahulugang “mabalahibo.” (Iham- 
bing ang Gen 27:11, kung saan isinaling “mabalahi- 
bo” ang isang salita na ang anyo at salitang-ugat ay 
kapareho ng sa-ir'.) Ang lalaking lider ng kawan ng 
mga kambing ay tinutukoy ng terminong Hebreo na 
attudh” na isinalin bilang “kambing na lalaki.” (Bil 
7:17, ihambing ang Jer 50:8, tlb sa Rbi8.) Ginamit 
ang terminong ito sa makasagisag na paraan upang 
tumukoy sa mga tagapamahala o mga lider, at isi- 
naling “mga tulad-kambing na lider.” (Isa 14:9, Zac 
10:3) Ang mga salitang Griego para sa “kambing” ay 
tra gos at eri'phos.---Mat 25:32: Heb 9:12, 13. 

Ang Syrian goat (Capra hircus mambrica), na ki- 
lala dahil sa mahahaba at bagsak na mga tainga at 
mga sungay na kumukurbang patalikod, ang pang- 
karaniwang lahi sa Palestina. Kadalasan, ang mga 
kambing na ito ay maiitim, at bihira ang mga batik- 
batik. (Gen 30:32, 35) Ang mga kambing na lalaki 
ay kasama sa mga ipinangangalakal ng Tiro.---Eze 
27:21. 

Noong panahon ng Bibliya, may malalaking ka- 
wan ng mga kambing. Halimbawa, si Nabal ay may 
1,000 kambing. (1Sa 25:2, 3) Kasama sa kaloob 
ni Jacob kay Esau ang 200 kambing na babae at 
20 kambing na lalaki. (Gen 32:13, 14) Ang mga 
Arabe ay nagdala ng 7,700 kambing na lalaki kay 
Haring Jehosapat ng Juda.---2Cr 17:11. 

Sa mga Hebreo, ang kambing ay napakahalaga. 
(Kaw 27:26) Naglaan ito sa kanila ng gatas, at mula 
naman dito ay makagagawa sila ng mantikilya at 
keso. (Kaw 27:27) Ang karne nito, lalo na yaong sa 
batang kambing, ay kinakain. (Gen 27:9: Deu 14:4: 
Huk 6:19: 13:15: Luc 15:29) At para sa Paskuwa, ma- 
aaring gamitin ang alinman sa isang isang-taong- 
gulang na lalaking tupa o kambing. (Exo 12:5) Ang 
balahibo ng kambing, na ginagawang kayo, ay gina- 
mit sa iba't ibang paraan. (Bil 31:20) Ang “mga tol- 
da ng Kedar” ay posibleng gawa sa balahibo ng itim 
na kambing (Sol 1:5), at ginamit din ang balahibo ng 
kambing sa pagtatayo ng tabernakulo. (Exo 26:7: 
35:26) Ang mga balat ng kambing ay ginagawang 
sisidlan (tingnan ang Gen 21:15) at ginagamit ding 
pananamit, gaya ng ginawa ng ilang pinag-usig na 
mga saksi ni Jehova bago ang panahong Kristiyano. 
—Heb 11:37. 


1387 


Ipinagbawal ng Kautusang Mosaiko ang pagka- 
in ng taba ng kambing na inihandog bilang hain 
(Lev 7:23-25), at ipinagbawal din nito ang pagpa- 
pakulo ng isang batang kambing sa gatas ng kani- 
yang ina.--Exo 23:19: 34:26, Deu 14:21, tingnan 
ang GATAS. 

Ang kambing ay ginagamit sa paghahain. Iniha- 
handog ito bilang handog na sinusunog (Lev 1:10; 
22:18, 19), haing pansalu-salo (Lev 3:6, 12), handog 
ukol sa kasalanan (Ezr 8:35), at handog ukol sa pag- 
kakasala (Lev 5:6). Ang bawat panganay sa mga 
kambing ay dapat ihain, ngunit maaari lamang 
itong ihain kapag nakawalong araw na ito. (Lev 
22:27: Bil 18:17) Isang babaing kambing na nasa 
unang taon nito (o, isang babaing kordero) ang iti- 
nakdang handog ukol sa kasalanan para sa isang tao 
na hindi saserdote o pinuno. (Lev 4:28, 32) May mga 
panahong inihahain ang mga kambing bilang mga 
handog ukol sa kasalanan para sa bansang Israel sa 
kabuuan. (Lev 23:19: Bil 28:11, 15, 16, 22, 26-30: 
29:1-39: 2Cr 29:20-24, Ezr 6:17) Isang batang lala- 
king kambing ang nagsisilbing handog ukol sa kasa- 
lanan para sa isang pinuno. (Lev 4:22-26) Kapag 
Araw ng Pagbabayad-Sala, dalawang kambing ang 
ginagamit. Ang isa ay inihahain bilang handog ukol 
sa kasalanan para sa 12 di-Levitang mga tribo, at 
ang isa naman ay itinatalaga para kay “Azazel" at 
pinakakawalan sa ilang. (Lev 16:1-27: tingnan ang 
AZAZEL; PAGBABAYAD-SALA, ARAW NG.) Sabihin pa, ang 
mga kambing na iyon na inihandog bilang hain ay 
hindi naman talaga makapag-aalis ng mga kasala- 
nan, ngunit lumalarawan ang mga iyon sa hain 
ni Jesu-Kristo na tunay na nakapagbabayad-sala. 
--Heb 9:11-14: 10:3, 4. 

Makasagisag at Makahulang Paggamit. Ang 
buhok ng babaing Shulamita ay inihalintulad sa ka- 
wan ng mga kambing. Marahil ay tumutukoy ito sa 
kinang at kintab ng kaniyang maitim na buhok o sa 
kapal at lago niyaon. (Sol 4:1: 6:5) Kung ihahambing 
sa hukbo ng mga Siryano, ang maliit na hukbo ng 
Israel ay inihalintulad sa “dalawang maliliit na ka- 
wan ng mga kambing.” (1Ha 20:27) Ginamit ang 
mga kambing upang sumagisag sa mga tao, kada- 
lasa'y mga taong sumasalansang kay Jehova. (Isa 
34:6, 7: ihambing ang Jer 51:40, Eze 34:17: Zac 
10:3.) Sa ilustrasyon ni Jesus tungkol sa mga tupa 
at mga kambing, ang mga kambing ay kumakata- 
wan sa mga tao na tumatangging gumawa ng ma- 
buti sa pinakamababa sa kaniyang mga kapatid. 
--Mat 25:31-46. 

Ang kambing na lalaki sa hula ni Daniel ay kuma- 
katawan sa Kapangyarihang Pandaigdig ng Gresya 
(o Gresya-Macedonia). (Dan 8:5-8, 21) Hinggil dito, 
ganito ang komento ng The Imperial Bible-Dictio- 
nary (inedit ni P. Fairbairn, London, 1874, Tomo I, 
p. 664): “Kawili-wiling malaman na ito [ang kam- 


KAMBRON 


bing] ay kinikilala mismo ng mga taga-Macedonia 
bilang sagisag ng kanilang bansa. Umiiral pa rin 
ang mga bantayog na kakikitaan ng sagisag na ito, 
gaya ng isa sa mga haligi sa Persepolis, kung saan 
ipinakikita ang isang kambing na may isang mala- 
king sungay sa noo nito, at isang Persiano ang na- 
kahawak sa sungay, na nagpapahiwatig ng pana- 
nakop ng Persia sa Macedon” (na naisagawa ng 
mga Persiano noong pagtatapos ng ikaanim na sig- 
lo B.C.E.). 

Kambing-Bundok, Mailap na Kambing. Ka- 
raniwang inuunawa na ang katawagang Hebreo na 
yeelim', na isinaling “mga kambing-bundok” (NW) 
at “maiilap na kambing” (KJ), ay tumutukoy sa Nu- 
bian ibex (Capra ibex nubiana), isang mailap na 
kambing na nakatira sa bundok at may malalaking 
sungay na kumukurbang patalikod at maraming 
gatla. Hiyang na hiyang ito sa matataas na bundok 
(Aw 104:18), kung saan tumatakbo ito nang walang 
kahirap-hirap sa baku-bakong malalaking bato at 
makikitid na gilid ng bundok. Sa panahon ng kani- 
lang pagbubuntis, ang mga kambing na ito ay hu- 
mahanap ng mga dakong hindi madaling makita ng 
tao. Maaaring ito ang tinutukoy ng tanong na nasa 
Job 39:1, na nagpapahiwatig na hindi kailangan ng 
mga nilalang na ito ang tulong ng tao, anupat nag- 
sisilang sila ng kanilang mga anak nang di-nakikita 
ng tao. 

Binabanggit ng ulat sa 1 Samuel kabanata 24 na 
tinugis ni Saul si David sa mabatong dako ng En- 
gedi (nangangahulugang “Bukal ng Batang Kam- 
bing") sa kanluraning panig ng Dagat na Patay. Hi- 
nanap ng mga manunugis si David at ang kaniyang 
mga tauhan sa “mga hantad na bato ng mga kam- 
bing-bundok.” (1Sa 24:2) Ipinahihiwatig nito na sa 
rehiyong iyon nakatira ang mga kambing-bundok. 
Nitong makabagong panahon lamang ay may naki- 
kita pang ibex doon. 

Ang pambabaing anyong Hebreo na ya-alah' ay 
ginamit sa Kawikaan 5:18, 19. Dito, ang asawang 
babae ay inihalintulad sa isang “mapanghalinang 
kambing-bundok,” anupat posibleng tinutukoy ang 
kagandahan ng hayop na ito. 

Sa Deuteronomio 14:4, 5, kung saan binanggit 
ang mga hayop na maaaring kainin, ang salitang 
Hebreo na 'aq-goh' ay isinaling “mailap na kam- 
bing.” (AS, KJ, NW, RS) Maraming iskolar ang na- 
niniwala na maaaring ang 'aqg-qoh' ay tumutukoy 
rin sa hayop na yee-lim', samakatuwid nga, ang Nu- 
bian ibex. 

KAMBRON [sa Heb., @tadh: sa Ingles, bram- 
ble]. Ang salitang Hebreo ay kinikilalang tumutu- 
koy sa kambron o sa buckthorn (Rhamnus) sa 
A Hebrew and English Lexicon of the Old Testa- 
ment, nina Brown, Driver, at Briggs (1980, p. 31). 


KAMELYO 


Ang Palestinian buckthorn (Rhamnus palaestina) 
ay isang palumpong na ligaw, anupat tumataas 
nang mga 1 hanggang 2 m (3 hanggang 6 na piye), 
ang mga sanga nito ay may matutulis at matitigas 
na tinik. Bagaman marami nito sa mabababa at 
malinit na pook ng bansa, matatagpuan din ito sa 
mga bulubunduking pook, gaya ng Jerusalem. Ti- 
nutukoy ni Walter Baumgartner ang 'a-tadh' bilang 
ang boxthorn o Lycium europaeum, isang matinik 
na palumpong na tumataas nang mga 1 hanggang 
2 m (3 hanggang 6 na piye), namumulaklak ng ma- 
liliit at kulay ubeng mga bulaklak at namumunga 
ng pulang mga berry na maliliit, bilog, at nakaka- 
in.--Hebrdisches und Aramadisches Lexikon zum 
Alten Testament, Leiden, 1967, p. 36: tingnan ang 
TINIK. 

Ang kambron ay naging lubhang prominente sa 
ulat ng Hukom 9:8-15 kung saan ang punong olibo, 
ang puno ng igos, at ang punong ubas ay inihaham- 
bing sa hamak na kambron. Gaya ng ipinakiki- 
ta ng nalalabing bahagi ng kabanatang iyon, ang 
mahahalagang halaman ay kumakatawan sa kara- 
pat-dapat na mga tao, gaya ng 70 anak ni Gi- 
deon, na hindi naghangad ng posisyon ng pagkahari 
upang mamahala sa kanilang mga kapuwa Israelita, 
samantalang ang kambron, isang panggatong la- 
mang, ay kumakatawan sa pagkahari ni Abimelec, 
ang pumatay sa lahat ng iba pang anak ni Gideon, 
maliban sa isa, na mga kapatid niya. (Huk 9:1-6, 16- 
20) Walang alinlangang ang mungkahi ni Jotam na 
manganlong sa lilim ng kambron ang iba pang ma- 
kasagisag na mga punungkahoy ay kabalintunaan, 
sapagkat maliwanag na ang kambron na tumutubo 
nang mababa ay hindi makapaglalaan ng lilim para 
sa mga punungkahoy, lalo na sa mariringal na se- 
drong binanggit. 

Ibinigay ni Jotam ang babala na lumabas sana 
ang apoy mula sa kambron “at tupukin ang mga se- 
dro ng Lebanon,” marahil ay ipinahihiwatig ang 
pagiging madaling magliyab ng tuyo at walang- 
dahong mga halamang ito kapag panahon ng mai- 
nit na mga buwan ng tag-araw. Tinutukoy rin ng 
Awit 58:9 ang paggamit sa mga kambron bilang 
panggatong. 

Ang salitang Hebreo na 'atadh’ ay lumilitaw rin 
bilang pangalan ng isang lugar sa Genesis 50:10. 
--Tingnan ang MATINIK NA PALUMPONG. 


KAMELYO [sa Heb., gamal; be'kher, “batang 
kamelyong lalaki” (Isa 60:6): bikh-rah’, “batang ka- 
melyong babae” (Jer 2:23): kirkarohth, “mga ma- 
tuling kamelyong babae” (Isa 66:20): sa Gr., ka'me- 
los]. Isang hayop na noon pa ma'y ginagamit na ng 
tao bilang hayop na pantrabaho at isang uri ng 
transportasyon, lalo na sa mga disyertong rehiyon. 


1388 


May dalawang uri ng kamelyo, ang Bactrian at 
ang Arabian. Ang Bactrian (Camelus bactrianus) ay 
may dalawang umbok sa likod nito, mas malakas 
kaysa sa Arabian, at nakapagdadala ng mas mabi- 
bigat na pasan, samantala, iisa lamang ang umbok 
ng Arabian (Camelus dromedarius), ang kamelyo 
na ipinapalagay na karaniwang tinutukoy sa Bibliya. 

Ang kamelyo ay bagay na bagay sa buhay sa di- 
syerto, kung saan ginagawa nito ang mga trabaho 
na sa ibang mga lupain ay kadalasang ginagawa ng 
kabayo o buriko. Ang makapal na balahibo ng ka- 
melyo ay pananggalang nito sa init ng disyerto. 
Kung kinakailangan, ang mahahaba at makikitid na 
butas ng ilong nito ay naisasara, anupat mahusay 
na panlaban sa nagliliparang buhangin. Ang maka- 
kapal na talukap ng mata at mahahabang pilikmata 
nito ay proteksiyon naman sa malalakas na bagyo 
ng buhangin. Ang talampakan ng kamelyo ay may 
matigas na balat at parang may kutson, anupat ang 
hugis ay angkop na angkop sa paglakad sa malam- 
bot at buhaghag na buhangin. Ang makakapal na 
sapin sa dibdib at mga tuhod nito ay nagsisilbing 
proteksiyon kapag ito'y nakaupo. Taglay na nila ang 
mga saping ito noong sila'y ipanganak. Dahil sa ma- 
titibay na ngipin ng kamelyo, halos lahat ng bagay 
ay kaya nitong nguyain. Hindi gaanong kumakain 
ng binutil ang hayop na ito at mabubuhay ito sa ka- 
raniwang mga halaman sa disyerto, anupat napaka- 
tipid alagaan ang hayop na ito. 

Ang umbok ng kamelyo ay nagsisilbing taguan 
nito ng pagkain. Dito nakaimbak bilang taba ang ka- 
ramihan sa reserbang pagkain nito. Kapag ang ka- 
melyo ay matagal-tagal nang kumukuha ng sustan- 
siya mula sa nakaimbak na suplay nito, ang balat ng 
umbok, sa halip na nakatayo, ay lumalaylay at lu- 
malawit sa tagiliran ng pinakagulugod nito gaya ng 
supot na walang laman. Noong sinaunang panahon, 
gaya rin sa ngayon, sa mga umbok ng mga kamel- 
yo ipinapatong ang mga pasan. (Isa 30:6) Binabang- 
git din sa Kasulatan ang “pambabaing pansiyang 
basket ng kamelyo,” na tiyak na sa umbok ng kamel- 
yo inilalagay.---Gen 31:34. 

Bagaman sinasabing ang kamelyo ay nag-iimbak 
ng tubig sa umbok nito, hindi ito totoo. Karaniwang 
ipinapalagay na mabubuhay ang kamelyo kahit hin- 
di ito uminom ng tubig sa loob ng mahabang pana- 
hon dahil sa kakayahan nitong tipirin ang karami- 
han sa tubig na iniinom nito. Ang isa pang dahilan 
ay ang disenyo ng ilong nito, anupat nakasasagap 
ito ng singaw ng tubig kapag humihinga nang pala- 
bas. Makatatagal ang kamelyo kahit mawalan ito ng 
tubig nang hanggang 25 porsiyento ng timbang 
nito, samantalang 12 porsiyento lamang ang maka- 
kayanan ng tao. Hindi ito pawising gaya ng ibang 
mga hayop, dahil ang temperatura ng katawan nito 


1389 


ay maaaring magbago nang 6° C. (11° F.) nang wa- 
lang malaking epekto. Kakaiba ang dugo nito sapag- 
kat kaunting fluido lamang ang nababawas dito ka- 
hit kakaunti ang suplay ng tubig nito sa loob ng 
ilang araw. Nababawi rin ng kamelyo ang naiwala 
nitong timbang sa pamamagitan ng pag-inom nang 
hanggang 135 L (35 gal) sa loob ng sampung mi- 
nuto. 

May mga kamelyong mabibilis tumakbo. Sa 1 Sa- 
muel 30:17, mahihiwatigan ang bilis ng mga kamel- 
yo. Yaon lamang 400 kabataang lalaki na sumakay 
sa mga kamelyo ang nakatakas nang pabagsakin ni 
David ang mga manlulusob na Amalekita. 

Ayon sa Kautusan, ang kamelyo ay maruming 
hayop kung kaya hindi ito kinakain ng mga Israeli- 
ta. (Lev 11:4: Deu 14:7) Gayunman, ang balahibo ng 
kamelyo ay hinahabi upang maging tela. Nagsuot si 
Juan na Tagapagbautismo ng kasuutang yari sa ma- 
teryal na ito. (Mat 3:4, Mar 1:6) Sa nga- 
yon, ang telang yari sa balahibo ng ka- 
melyo ay ginagamit pa rin sa paggawa 
ng iba't ibang uri ng pananamit. 

Ginamit Noong Unang mga Pana- 
hon. Unang binanggit ng Bibliya ang 
kamelyo may kinalaman sa pansaman- 
talang paninirahan ni Abraham sa Ehip- 
to, kung saan niya nakuha ang marami 
sa mga hayop na pantrabahong ito. (Gen 
12:16) Nang isugo sa Mesopotamia ang 
tapat na lingkod ni Abraham upang iku- 
ha ng mapapangasawa si Isaac, kasama 
niya ang isang pangkat ng sampung ka- 
melyo, na may iba't ibang uri ng kalo- 
ob. (Gen 24:10) Sa isang pulutong na- 
man ng mga Ismaelitang nakasakay sa 
kamelyo patungong Ehipto ipinagbili si 
Jose ng kaniyang mga kapatid sa ama. 
--Gen 37:25-28. 

Si Job ay ipinakilala bilang “ang pina- 
kadakila sa lahat ng mga taga-Silangan.” 
Kabilang sa kaniyang mga materyal na 
pag-aari ang 3,000 kamelyo, at pagkata- 
pos subukin ang kaniyang katapatan, pi- 
nagpala ni Jehova si Job nang labis-labis 
anupat nagkaroon siya ng 6,000 kamel- 
yo at pagkarami-raming iba pang ala- 
gang hayop.---Job 1:3, 42:12. 

Gaya ng iba pang mga alagang hayop 
sa Ehipto, ang mga kamelyo ay napinsa- 
la ng mga salot na pinasapit ng Diyos sa 
nasasakupan ni Paraon. (Exo 9:3, 10, 25; 
12:29) Hindi binanggit sa rekord ng Bi- 
bliya kung may mga kamelyo ang mga 
Israelita nang maglakbay sila sa ilang, 
ngunit malamang na gayon nga. 


KAMELYO 


Ang unang pagtukoy sa mga kamelyo nang ma- 
mayan na ang Israel sa Lupang Pangako ay may ka- 
ugnayan sa paggamit ng mga mananalakay sa mga 
ito. Nang mangalat sa lupain ang mga pulutong ng 
mga Midianita at ang kanilang “mga kamelyo na wa- 
lang bilang’ at salantain ito, ang Israel na bayan ng 
Diyos ay napaharap sa isang mapanganib na kala- 
gayan. (Huk 6:5: 7:12) Kung minsan, sa tulong ni 
Jehova, natatalo ng mga Israelita ang kanilang mga 
kaaway at nakabibihag sila ng napakaraming ka- 
melyo, anupat noong isang pagkakataon ay 50,000. 
— 1Cr 5:21, 2Cr 14:15. 

Habang nagtatago siya mula kay Saul, si David at 
ang kaniyang mga tauhan ay nakipagdigma laban 
sa mga Gesurita, mga Girzita, at mga Amalekita, 
anupat pinatay nila ang lahat ng mga lalaki at mga 
babae ngunit kinuha nila ang mga alagang hayop, 
pati na ang mga kamelyo, bilang samsam. (1Sa 27: 


Ang “Arabian camel,” na bagay na bagay 
sa buhay sa disyerto 


KAMILYA 


8, 9) Noong panahon ng paghahari ni David, isang 
pantanging opisyal, si Obil, ang nangasiwa sa kani- 
yang mga kamelyo. (1Cr 27:30) Nagdala ang reyna 
ng Sheba ng mga kaloob kay Haring Solomon sa pa- 
mamagitan ng isang pangkat ng mga kamelyo, at 
nagpadala si Ben-hadad II ng Sirya sa propetang si 
Eliseo ng mga kaloob na nakapasan sa 40 kamelyo. 
--1Ha 10:1, 2: 2Ha 8:9. 

Nang ihula niya ang pagbagsak ng Babilonya, 
makasagisag na tinukoy ng propetang si Isaias ang 
nanlulupig na mga hukbo bilang “isang karong 
pandigma na may mga kamelyo.” (Isa 21:7) Ayon 
sa Griegong istoryador na si Herodotus (I, 80), 
talagang gumamit si Ciro ng mga kamelyo sa ka- 
niyang mga kampanyang pangmilitar. Nang ilara- 
wan ang kapahamakang sasapit sa Raba, na kabi- 
serang lunsod ng mga Ammonita, sinabi ng Ezekiel 
25:5 na ang lunsod ay magiging “pastulan ng mga 
kamelyo.” Ang walang-pananampalatayang sam- 
bahayan ng Israel, na mapangalunya at nagsa- 
sagawa ng bawal na pakikipag-ugnayan sa mga 
bansang pagano sa palibot, ay itinulad din sa ba- 
tang kamelyong babae na nangangandi, anupat tu- 
matakbong paroo't parito nang walang patutungu- 
han.---Jer 2:23, 24. 

Nang ihula ni Zacarias ang isang salot na sasapit 
sa mga kamelyo at iba pang mga alagang hayop ng 
mga bansang lumalaban sa bayan ni Jehova sa 
lupa, waring ipinagugunita niya ang mga salot na 
sumapit sa mga alagang hayop ng Ehipto. (Zac 14: 
12, 15) Pagkatapos silang maisauli mula sa pagka- 
tapon, ang bayan ng Diyos ay inilarawang natatak- 
pan ng isang “dumadaluyong na karamihan ng 
mga kamelyo,” na pawang may dalang tributo. Ka- 
sama rin ang mga kamelyo sa mga hayop na pan- 
trabahong magdadala sa mga kapatid ng mga ling- 
kod ng Diyos patungong Jerusalem mula sa lahat 
ng mga bansa “bilang kaloob kay Jehova.” (Isa 60:6: 
66:20) Kapansin-pansin na sa unang katuparan ng 
hula ni Isaias ng pagsasauli, may 435 kamelyo na 
kasama sa mga alagang hayop ng mga Judiong bu- 
malik mula sa Babilonya noong 537 B.C.E.--Ezr 
2:67: Ne 7:69. 

Makatalinghagang Paggamit. Tinukoy ni 
Jesus ang kamelyo sa makatalinghagang paraan. 
Minsan ay itinawag-pansin niya na magiging mas 
madali pa sa isang kamelyo na makalusot sa butas 
ng karayom kaysa sa isang taong mayaman na 
makapasok sa Kaharian. (Mat 19:24: Mar 10:25, Luc 
18:25) May mga nagtatanong kung hindi kaya mas 
tamang isalin ang “kamelyo” bilang “lubid” sa ka- 
song ito. Sa katunayan, “lubid” ang salitang gi- 
namit sa mismong teksto ng salin ni George M. 
Lamsa, at isang talababa sa Mateo 19:24 ang kaba- 
basahan: “Ang salitang Aramaiko na gamla ay 


1390 


nangangahulugang lubid at kamelyo.” Karagda- 
gan pa, ang mga salitang Griego para sa lubid 
(ka'mi-los) at kamelyo (kame-los) ay magkahawig 
na magkahawig, at ipinapalagay na napagpalit ang 
mga salitang Griegong ito. Gayunman, kapansin- 
pansin na binibigyang-katuturan ng A Greek-En- 
glish Lexicon (nina Liddell at Scott, nirebisa ni 
Jones, Oxford, 1968, p. 872) ang kamilos bilang 
“lubid” ngunit idinaragdag nito na marahil ay inim- 
bento lamang iyon upang iwasto ang pariralang, 
“Mas madali pa sa isang kamelyo na makalusot sa 
butas ng isang karayom kaysa sa isang taong ma- 
yaman na pumasok sa kaharian ng Diyos,” sa ga- 
yo'y ipinahihiwatig na ka me-los, sa halip na ka'mi- 
los, ang lumilitaw sa orihinal na tekstong Griego. 

Sa pinakamatatandang umiiral na manuskritong 
Griego ng Ebanghelyo ni Mateo (ang Sinaitic, ang 
Vatican No. 1209, at ang Alexandrine), ang sali- 
tang kame-los ang lumilitaw. Sa wikang Hebreo 
unang isinulat ni Mateo ang kaniyang ulat tungkol 
sa buhay ni Jesus at pagkatapos ay maaaring siya 
mismo ang nagsalin nito sa Griego. Samakatuwid 
ay alam niya kung ano talaga ang sinabi at tinukoy 
ni Jesus. Kaya alam niya kung ano ang tamang sa- 
lita, at ang salitang ginamit sa pinakamatatandang 
umiiral na manuskritong Griego ay kamelos. Kung 
gayon, may mabuting dahilan upang maniwala na 
ang tamang salin ay “kamelyo.” 

Sa pamamagitan ng ilustrasyong ito, na hindi na- 
man nilayong unawain nang literal, itinatawag- 
pansin ni Jesus na kung paanong hindi posible para 
sa isang literal na kamelyo na makalusot sa butas 
ng literal na karayom, lalong hindi posible para sa 
isang taong mayaman, habang patuloy na nangu- 
ngunyapit sa kaniyang kayamanan, na pumasok sa 
Kaharian ng Diyos.--Tingnan ang KARAYOM, Bu- 
TAS NG. 

Nang hatulan niya ang mapagpaimbabaw na 
mga Pariseo, sinabi ni Jesus na kanilang “sinasala 
ang niknik ngunit nilululon ang kamelyo.’ Sinasala 
ng mga taong iyon ang niknik mula sa kanilang 
alak, hindi lamang dahil ito'y isang insekto, kundi 
dahil marumi ito sa seremonyal na paraan, gayun- 
ma'y makasagisag nilang nilululon ang mga ka- 
melyo na marurumi rin. Habang iginigiit nila ang 
pagsunod sa pinakamaliliit na kahilingan ng Kau- 
tusan, lubusan naman nilang winawalang-halaga 
ang mas mabibigat na bagay---katarungan, awa, at 
katapatan.--Mat 23:23, 24. 


KAMILYA. Isang nabubuhat na higaan o kama 
na kadalasa'y may kulandong sa ibabaw at mga 
kurtina sa mga tagiliran, anupat dinisenyo upang 
ang isang importanteng tao na sakay nito, saman- 
talang siya'y nakaupo o nakahilig, ay mabuhat ng 


1391 


mga lalaki o ng mga hayop na pantrabaho, isang 
palangkin gaya ng ginagamit sa Silangan. Ang ma- 
harlikang kamilya ni Haring Solomon ay gawa sa 
mga tablang sedro ng Lebanon, anupat may mga 
haliging pilak at mga suhay na yari sa ginto, at ang 
upuan o kutson nito ay binalutan ng mamahalin at 
magandang lanang tinina sa mamula-mulang pur- 
pura. Ang loob nito ay may magagarbong palamu- 
ti, anupat posibleng ginamitan ng ebano.---Sol 3:7- 
10, tlb sa Rbi8. 

Ang langkayan, o nabubuhat na higaang panli- 
bing, kung saan isinasakay ang labi ng namatay, ay 
tinatawag na so-ros'--Luc 7:14. 


KAMON. Ang lugar kung saan inilibing si Hu- 
kom Jair. (Huk 10:5) Tinutukoy ni Josephus ang Ka- 
mon bilang “isang lunsod ng Gilead.” (Jewish Antiq- 
uities, V, 254 [vii, 6]) Waring tumutugma ito sa 
pagtukoy ng Kasulatan kay Jair bilang isang “Gilea- 
dita.” (Huk 10:3) Dalawang lokasyon sa S ng Jordan 
ang karaniwang iminumungkahi para sa sinaunang 
Kamon. Ang isa ay ang Qamm, na mga 18 km 
(11 mi) sa TS ng Dagat ng Galilea. Ngunit ang mga 
guho nito ay hindi kakikitaan ng katibayan na tini- 
rahan ito bago ang mga panahong Romano. Ang isa 
pang iminumungkahi ay isang lugar na ang mga 
guho ay hindi gayon kalawak at di-matukoy kung 
kailan umiral. Ito ay nasa Qumeim, mga 3 km 
(2 mi) sa mas gawing T pa. 


KAMPANILYA. Isang hungkag na kagami- 
tang metal. Kadalasan na, ang instrumentong ito ay 
hugis-peras o tulad-tasa, at kumukuliling kapag na- 
galaw. 

Unang binanggit sa Bibliya ang mga kampanilya 
may kaugnayan sa paglilingkod sa templo sa aklat 
ng Exodo, kung saan pitong ulit na lumilitaw ang 
salitang Hebreo na pa-amohn'. Ang laylayan ng pu- 
rong asul na damit ng mataas na saserdote ay kina- 
bitan ng ginintuang mga kampanilya na may kasa- 
litang mga granada na yari naman sa materyales 
na asul, purpura, at iskarlata... Exo 28:33-35: 39: 
25, 26. 

Sa Zacarias 14:20, ang salitang Hebreo na metsil- 
lah' ay ginamit upang tumukoy sa mga kampanil- 
yang nakakabit sa mga guwarnisyon ng mga ka- 
bayo. Nagmula ito sa isang salitang-ugat na 
nangangahulugang '“mangilabot. (1Sa 3:11) Ang 
mga kampanilyang iyon ng mga kabayo ay lililukan 
ng mga salitang “Ang kabanalan ay kay Jehova,” na 
kagaya ng mga salitang makikita sa “kumikinang na 
lamina” na nakakabit sa turbante ng mataas na sa- 
serdote ng Israel, anupat ipinahihiwatig nito na ang 
lahat ng bagay ay magkakaroon ng kabatiran hing- 
gil sa kabanalan ni Jehova.--Exo 39:30, 31, iham- 
bing ang Zac 14:21. 


KAMPO 


KAMPO. Ang salitang Hebreo para sa “kampo” 
(ma-chaneh') ay nagmula sa pandiwang salitang- 
ugat na cha-nah, nangangahulugang “magkampo.” 
(Huk 15:9: Exo 14:2: Gen 33:18) Ginagamit ang ter- 
minong ito upang tumukoy sa pansamantalang ki- 
naroroonan ng pagala-galang grupo ng mga tao 
(Gen 32:21: 33:18), sa pansamantala at palipat-lipat 
na kaayusan ng pagtotolda ng mga Israelita noong 
naglalakbay sila sa ilang (Bil 2:17), o sa dakong na- 
babakuran ng isang hukbo (2Ha 25:1). Ang salitang 
Griego para sa “kampo” ay pa-rem-bole'.---Tingnan 
ang HUKBO, I. 

Kampo ng Israel. Ang Pag-alis ng Israel mula 
sa Ehipto ay hindi magulo kundi nasa maayos na 
“hanay ng pakikipagbaka” na angkop para sa mga 
“hukbo ni Jehova.” (Exo 13:18, 12:41, 6:26) Posible 
na ang gayong hanay ng pakikipagbaka ay tulad ni- 
yaong sa isang hukbo na binubuo ng limang baha- 
gi, anupat may isang bantay o hukbo sa unahan, 
isang pangunahing kalipunan, isang bantay sa liku- 
ran, at dalawang pangkat na panggilid. Nang pana- 
hong iyon, ang mga Israelita ay nasa ilalim pa ng 
patriyarkal na mga kaayusan, kung kaya ang pag- 
kakasunud-sunod ng kanilang paghayo ay ayon sa 
kani-kanilang tribo at pamilya. Kasuwato ng gayong 
mga kaugalian, ang mga lingkod, mga alila, at iba 
pang kaugnay sa pamilya ay itinuring na bahagi ng 
sambahayan, kaya naman malamang na ang “ma- 
laking haluang pangkat" na umalis sa Ehipto ay na- 
pahalo sa iba't ibang tribo, lipi, at mga pamilya. 
--Exo 12:38, Bil 11:4, Deu 29:11. 

Nang maitatag ang tabernakulo, inorganisa ang 
kampo ayon sa mga tagubilin ng Diyos noong pasi- 
mula ng ikalawang taon. Ang pinakasentro ng kam- 
po, kapuwa sa lokasyon at kahalagahan, ay ang tol- 
da ng presensiya ni Jehova, samakatuwid nga, ang 
tabernakulo, pati na ang looban sa palibot nito. Ang 
pasukan nito ay nakaharap sa S, kung saan nagka- 
kampo si Moises, si Aaron, at ang mga saserdote. 
(Bil 3:38) Ang iba pang mga Levita (may bilang na 
22,000 lalaki na isang buwan ang gulang at pataas) 
ay nagkampo sa tatlong natitirang panig: ang mga 
Kohatita sa T, ang mga Gersonita sa K, at ang 
mga Merarita sa H. (Bil 3:23, 29, 35, 39) Iniatas sa 
mga Gersonita at mga Merarita ang ilang bagahe, 
mga karwahe, at mga hayop na ginagamit upang 
ilipat ang tabernakulo at ang mga kasangkapan nito. 
Sa gayon, yaong mga inatasang maglingkod sa san- 
tuwaryo ni Jehova ay nakatira malapit sa taberna- 
kulo at nakapalibot doon, anupat nagsilbing harang 
sa mga di-Levita, “upang walang galit na bumangon 
laban sa kapulungan.”--Bil 1:53, 7:3-9. 

May kalayuan sa mga tolda ng mga Levita, nag- 
kampo naman ang 12 tribo ayon sa apat na direk- 
siyon ng kompas. Lumilitaw na ang mga ta- 


KAMPO 


ong-bayan sa pangkalahatan ay nakapuwesto nang 
malayo sa tabernakulo, iminumungkahi ng ilang 
komentarista na mga 900 m (3,000 piye), dahil no- 
ong magsimula ang pagtawid sa Jordan, kinaila- 
ngang magkaroon ng distansiya na “mga dalawang 
libong siko” sa pagitan ng bayan at ng kaban ng ti- 
pan. (Jos 3:4) Hinati ang 12 tribo sa apat na mala- 
laking pangkat, anupat ang bawat pangkat ay tina- 
wag ayon sa pangalan ng tribong nasa gitna ng 
pangkat na iyon. Kaya naman ang tatlong-tribong 
pangkat sa dakong S ng tabernakulo ay tinawag na 
Juda, anupat ang Isacar ay nasa isang panig ng 
Juda at ang Zebulon naman ay nasa kabilang pa- 
nig. (Bil 2:3-8) Nang itatag ang kaayusang ito no- 
ong 1512 B.C.E., ang tatlong-tribong pangkat na ito 
ng Juda ay may bilang na 186,400 matitipunong 
lalaki na 20-taong gulang at pataas. (Bil 1:1-3, 2:9) 
Nasa dakong T naman ang tatlong-tribong pangkat 
ng Ruben, anupat nasa magkabilang panig ng Ru- 
ben ang Simeon at Gad, at may bilang na 151,- 
450 lalaking mandirigma. (Bil 2:10-16) Ang dala- 
wang pangkat na ito sa dakong S at T, gaya ng mga 
Levita, ay mga inapo ni Jacob kay Lea at sa utusang 
babae nito na si Zilpa. (Gen 35:23, 26) Samantala, 
yamang ang Ruben at ang mga Kohatita ay kapu- 
wa nagkakampo sa T ng santuwaryo, mauunawaan 
kung bakit nagkaroon ng pisikal na pagsasamahan 
ang Rubenitang mga rebelde na sina Datan at Abi- 
ram sa Kohatitang si Kora. (Bil 16:1) Nasa dakong K 
naman ang tatlong-tribong pangkat ng Efraim, na- 
pagigitnaan ng Manases at Benjamin, na pawang 
mga inapo ni Raquel, at may bilang na 108,100 la- 
laking panghukbo. (Bil 2:18-24) Bilang panghuli, sa 
dakong H ay ang tatlong-tribong pangkat ng Dan, 
kasama ang Aser at Neptali na may kabuuang 
157,600 lalaking mandirigma. (Bil 2:25-31) Ang 
Dan at Neptali ay mga inapo ng utusang babae ni 
Raquel na si Bilha, ngunit ang Aser ay nagmula sa 
alilang babae ni Lea na si Zilpa.---Gen 35:25, 26. 

Napakalaki ng kampong ito ng Israel. Ang kabuu- 
ang bilang ng nabanggit na mga rehistrado ay 603,- 
550 lalaking mandirigma, bukod pa sa mga babae 
at mga bata, mga matatanda at may kapansanan, 
22,000 Levita, at “isang malaking haluang pang- 
kat” ng mga dayuhan---na lahat-lahat ay maaaring 
3,000,000 o mahigit pa. (Exo 12:38, 44: Bil 3:21-34, 
39) Hindi matiyak kung gaano kalawak ang lugar na 
inokupa ng kampamentong iyon, lubhang magka- 
kaiba ang mga pagtaya. Nang magkampo sila sa ta- 
pat ng Jerico sa Kapatagan ng Moab, sinasabing ang 
saklaw ng kampamento ay “mula sa Bet-jesimot 
hanggang sa Abel-sitim.”--Bil 33:49. 

Ang plano, o pagkakaayos, ng kampo ay kadala- 
sang inilalarawang parihaba o parisukat, na ipinapa- 
lagay na mas madaling pangasiwaan at mas ligtas. 


1392 


Ang pagtukoy sa paglabas at pagpasok sa kampo ay 
nagpapahiwatig na mayroon itong tiyak na mga 
hangganan. (Lev 13:46, 16:26, 28, 17:3) At may 
"mga pintuang-daan,' o mga pasukan, na patungo sa 
kampo. (Exo 32:26, 27) Sa kaniyang paglalarawan, 
binanggit ni Josephus na may mga lansangan sa 
loob ng kampo. (Jewish Antiquities, III, 289 [xii, 5]) 
Lahat ng ito ay nangangailangan ng inhinyeriya at 
organisasyon upang ang mga Israelita ay mabili- 
sang makapagtayo ng kampo sa isang bagong loka- 
syon. 

May inilagay na “mga tanda para sa sambahayan 
ng kanilang mga ama” upang tulungan ang mga tao 
na mahanap ang kanilang wastong dako sa kampo. 
(Bil 2:2) Yamang ang pananalitang Hebreo na de- 
ghel, isinasalin bilang “tatlong-tribong pangkat,” ay 
nangangahulugan ding “watawat” (gaya sa Sol 2:4), 
posible na may kani-kaniyang palatandaan ang mga 
tribo at may kani-kaniyang bandera ang mga pamil- 
ya. Hindi sinasabi ng Bibliya kung ilan ang mga 
tanda na iyon ni nagbibigay man ito ng deskripsi- 
yon ng mga iyon. 

Napakahusay ng pangangasiwa sa kampo ni Jeho- 
va. Sa ilalim ng teokratikong kaayusan, nag-atas ng 
mga pinuno sa tig-10, tig-50, tig-100, at tig-1,000. 
Ang mga ito ay “mga lalaking may kakayahan, na- 
tatakot sa Diyos, mga lalaking mapagkakatiwalaan, 
napopoot sa di-tapat na pakinabang.” (Exo 18:21, 
Deu 1:15) Sa ilalim ng kanilang pangunguna, naila- 
an ang mabuting pangangasiwa at pagmamantini 
at gayundin ang isang patas na sistemang hudisyal, 
at sa pamamagitan din nila ay naisagawa ang ma- 
bilis na pakikipagtalastasan sa buong bayan. Gina- 
mit ang mga sistematikong pagpapatunog ng trum- 
peta upang tipunin sa harap ng tolda ng kapisanan 
ang buong kapulungan o, kung minsan, ang mga pi- 
nuno ng libu-libo bilang kinatawan ng mga tribo. 
-Bil 1:16, 10:2-4, 7, 8. 

Bawat aspekto ng buhay sa kampo ay inuugitan 
ng isang detalyadong kodigo ng mga batas. Nai- 
ngatan ang kalusugan at kadalisayan ng kampo sa 
pamamagitan ng iba't ibang tuntunin sa kalini- 
san. Halimbawa, ang mga ketongin, ang sinumang 
may nakahahawang sakit o inaagasan, at yaong 
mga humipo sa bangkay ay inihihiwalay sa kampo 
hanggang sa maipahayag silang malinis. (Bil 5: 
2, 3) Ang mga patay ay inililibing sa labas ng kam- 
po. (Lev 10:4, 5) Ang mga abo mula sa mga haing 
sinusunog, pati na ang mga bangkay ng ilang hain, 
ay itinatapon sa labas ng kampo. (Lev 4:11, 12; 6:11, 
8:17) Sa labas din ng kampo pinapatay ang mga 
kriminal (Lev 24:14: Bil 15:35, 36), at ang mga bi- 
hag sa digmaan at ang mga mandirigmang buma- 
balik galing sa digmaan ay pinananatili muna sa la- 
bas para sa isang yugto ng paglilinis.---Bil 31:19. 


1393 


Ang pagpapalipat-lipat ng napakalaking kampong 
ito sa iba't ibang lugar (mga 40 kampamento ang 
ginunita ni Moises sa Bilang 33) ay isa ring kaha- 
nga-hangang halimbawa ng pagiging organisado. 
Hangga't nasa ibabaw ng tabernakulo ang ulap, na- 
nanatili ang kampo sa kinaroroonan nito. Kapag lu- 
mipat ang ulap, lumilipat din ang kampo. “Sa utos ni 
Jehova ay nagkakampo sila, at sa utos ni Jehova ay 
lumilisan sila.” (Bil 9:15-23) Dalawang trumpetang 
pilak na gawang pinukpok ang ginagamit upang 
ipatalastas ang mga utos na ito ni Jehova sa buong 
kampo. (Bil 10:2, 5, 6) Inihuhudyat naman ng pan- 
tangi at pabagu-bagong mga tunog ang paglikas ng 
kampo. Una itong nangyari noong “ikalawang taon 
[1512 B.C.E], nang ikalawang buwan, noong ikada- 
lawampung araw.” Habang nasa unahan ang ka- 
ban ng tipan, lumilikas ang unang tatlong-tribong 
pangkat na pinangungunahan ng Juda at sinusun- 
dan ng Isacar, pagkatapos ay ng Zebulon. Kasunod 
nila ang mga Gersonita at mga Merarita habang 
dala-dala ng mga ito ang mga parte ng tabernakulo 
na nakaatas sa kanila. Sumunod naman ay ang tat- 
long-tribong pangkat na pinangungunahan ng Ru- 
ben at sinusundan ng Simeon at Gad. Kasunod nila 
ay ang mga Kohatita na may-dala ng santuwaryo, 
pagkatapos ay ang ikatlong tatlong-tribong pangkat, 
ng Efraim, na sinusundan naman ng Manases at 
Benjamin. Bilang panghuli, ang pangkat na pina- 
ngungunahan ng Dan kasama ang Aser at ang 
Neptali ang naging bantay sa likuran. Sa gayon, 
ang dalawang pinakamarami at pinakamalalakas na 
pangkat ang nakapuwesto bilang bantay sa harapan 
at sa likuran.--Bil 10:11-28. 

“Kaya humayo sila mula sa bundok ni Jehova sa 
isang paglalakbay nang tatlong araw ... At ang ulap 
ni Jehova ay nasa itaas nila.” (Bil 10:33, 34) Hindi 
isiniwalat kung gaano kahaba ang hanay na ito ng 
mga naglalakad na inaakay ng ulap, ni sinabi man 
ang bilis o distansiya na nasasaklaw nila sa isang 
araw. Dahil sa maliliit na bata at mga kawan, mala- 
mang na mabagal ang kanilang paglalakbay. Sa pa- 
nahon ng paghayong ito, na tumagal nang tatlong 
araw, malamang na hindi na pormal na inayos ang 
kampo at hindi na itinayo ang tabernakulo para 
sa pansamantalang magdamagang pagkakampo. Sa 
halip, gumawa na lamang ng kinakailangang mga 
pagbabago para sa pagkain at pagtulog. 

Mga Kampong Militar. Iba-iba ang paggamit 
sa terminong “kampo” may kaugnayan sa pakiki- 
pagdigma. Halimbawa, maaari itong tumukoy sa 
punong-himpilan, o sa base ng mga operasyon, na 
pinanggagalingan ng lumulusob na mga pangkat, 
ang Gilgal at ang Shilo ay mga halimbawa nito. (Jos 
4:19: 5:10: 9:6, 10:6, 15, 43: 18:9; Huk 21:12) O kung 
minsan, ang “kampo” ay tumutukoy sa hukbo mis- 
mo, at hindi sa dakong pinagtatayuan nila ng kani- 


KANA 


lang mga tolda kung gabi. (Jos 10:5: 11:4, 5) Ang 
"pagkakampo laban” sa isang lunsod ay nanganga- 
hulugan ng pakikipagdigma sa lunsod na iyon, kung 
paanong ang salitang “magkampo' ay nagpapahiwa- 
tig ng paghahanda ukol sa digmaan.---Huk 9:50, 1Sa 
11:1, 28:4, 2Ha 25:1. 

May ilang salik na nakaiimpluwensiya sa pagpili 
ng lugar na pagkakampuhan ng isang hukbo. Ang 
mataas na dako na mahirap marating ay nakapagbi- 
bigay ng likas na proteksiyon at hindi gaanong kai- 
langang bantayan kung ihahambing sa mga lugar 
na hantad at madaling mapasok. (1Sa 26:3) Kaila- 
ngang may mapagkukunan ng tubig ang kampo. 
(2Ha 3:9) Tinalo ni Josue ang isang pederasyon ng 
mga haring nagkakampo sa may tubig ng Merom. 
(Jos 11:5) Nagkampo naman ang mga hukbo ni Gi- 
deon sa may balon ng Harod (Huk 7:1), at isang kat- 
lo ng hukbo ni David ang nagkampo sa agusang libis 
ng Besor hanggang sa makauwi ang kanilang mga 
kasama mula sa pananagumpay.--- 1Sa 30:9, 10. 

Gaya sa kampo ni Saul, posibleng ang mga kam- 
pong militar ay nagkaroon ng tulad-bakod na pa- 
nanggalang, na maaaring binubuo ng mga bagahe, 
mga karwahe, at mga hayop. (1Sa 26:5, 7) Maaaring 
ipinupuwesto ng mga hukbo ang kanilang mga karo 
sa palibot ng kanilang mga kampo. Kung minsan, 
ang permanenteng mga dakong pinagkakampuhan 
ay protektado ng mga trinsera at mga lupang ibi- 
nunton sa paligid ng mga ito. Maliban sa mga kaso 
ng biglaang pagsalakay, ang mga labanan ay kara- 
niwan nang hindi nagaganap sa dakong pinagka- 
kampuhan. (Jos 11:7) Kaya naman, kadalasa'y hin- 
di gumagawa ng malalaking trinsera at matitibay 
na pader doon. 

May binabanggit ang mga sekular na kasaysayan 
tungkol sa buhay-kampo ng mga hukbong pagano 
noong panahon ng Bibliya. Halimbawa, ang Ehipsi- 
yong kampo ni Ramses II ay nababakuran ng mga 
kalasag. Karaniwan, ang nakukutaang kampo ng 
mga Asiryano ay pabilog at pinatitibay ng mga pa- 
der at mga tore. Ang mga tolda naman ng mga 
kampong Persiano ay pawang nakaharap sa S, at 
ang kanilang mga kampamento ay protektado ng 
mga trinsera at mga dike. Pabilog din ang mga 
kampong militar ng mga Griego, anupat ang ku- 
mandanteng opisyal ay nagtotolda sa gitna ng kam- 
po. Kapag nagkakampo ang hukbong Romano, isang 
malaki-laking estero ang hinuhukay sa buong pali- 
bot ng dakong pagkakampuhan. 


KANA [Tambo, Kania]. 

1. Isang agusang libis na nagsilbing hangganan 
ng Efraim at Manases. (Jos 16:8, 17:9) Karaniwan 
itong iniuugnay ngayon sa Wadi Qanah (Nahal 
Qana). Ang maliit na batis na ito ay nagsisimula 
sa maburol na lupain na ilang kilometro lamang 


KANAL NG NILO, MGA 


sa TK ng Nablus. Bilang Wadi Ishkar, umaagos ito 
nang patimog-kanluran at sumasanib sa Wadi Yar- 
kon (Nahal Yarqon), na bumubuhos naman sa Da- 
gat Mediteraneo sa H ng Tel Aviv-Yafo. Gayunman, 
naniniwala ang ilang iskolar na noong mga araw 
ni Josue, ang ibabang bahagi ng Wadi Qanah ay 
maaaring direktang umaagos sa Mediteraneo sa 
isang lugar na mga 10 km (6 na mi) sa mas ga- 
wing H pa. 

2. Isang lunsod ng Aser sa hangganan nito. (Jos 
19:24, 28) Karaniwang ipinapalagay na ito ang ma- 
kabagong Qana, na mga 12 km (7.5 mi) sa STS ng 
Tiro. 


Ang kandangaok, isang ibon na ayon sa 
Kautusan ay hindi dapat kainin ng mga Israelita 


1394 


KANAL NG NILO, MGA. Mga kanal na pang- 
irigasyon na nagsasanga mula sa ilog ng Nilo. (Exo 
7:19: 8:5, Aw 78:44) Ang salitang Hebreo para sa 
mga kanal ng Nilo (ye'o:rim') ay ang anyong pang- 
maramihan ng ye'or' (ang ilog ng Nilo). Ang ekono- 
miya ng Ehipto ay lubusang umaasa sa Nilo, na 
naglalaan ng tubig para sa irigasyon sa isang lupa- 
in na halos walang ulan at laging umaapaw sa lu- 
pain, anupat nag-iiwan ng deposito ng matabang 
banlik. Ang panustos na pagkain ng bansa ay naka- 
salalay sa kaayusang ito. Kaya ang pagpapaging- 
dugo sa tubig na ito ay nagbunga ng pamban- 
sang kapahamakan, kung paanong ang pagkatuyo 
ng mga kanal ng Nilo ay magbabadya 
ng kasakunaan.---Isa 19:6: tingnan ang 
NILO. 


KANDANGAOK [sa Heb., 'ana- 
phah? sa Ingles, heron}. Isang ibon na 
ayon sa Kautusang Mosaiko ay hindi 
dapat kainin. (Lev 11:13, 19; Deu 14: 
12, 18) Ipinapalagay ng ilan na ang 
Hebreong pangalan nito ay halaw sa 
salitang-ugat na nangangahulugang 
“huminga nang malalim,” o posible, 
“sumingasing,” malamang ay dahil sa 
galit. Iminumungkahi naman ng iba 
na mas malapit ang kaugnayan ng 
'anaphah' sa salitang Hebreo para sa 
“ilong” ('aph), na marahil ay isang des- 
kripsiyon para sa tuka ng ibong ito. 
Yamang binabanggit ng Bibliya “ang 
kandangaok ayon sa uri nito” (“sa ilang 
uri nito, AT), malamang na saklaw 
ng pangalang Hebreo ang iba't ibang 
uri na kabilang sa pamilya ng mga 
kandangaok (siyentipikong katawagan: 
Ardeidae), gaya ng true heron, egret, 
at bittern. Ang lahat ng ibong ito ay 
may mahahaba at matutulis na tuka 
at ang iba'y kilala sa kanilang kakai- 
bang paos na ingay kapag nagugulo 
o naliligalig. 

Ang mga ibong kabilang sa pamil- 
ya ng mga kandangaok ay pangunahin 
nang mahilig sa tubig, anupat mada- 
las sila sa mga latian, batis, at mga 
lawa. Mahaba at balingkinitan ang ka- 
nilang leeg at napakapapayat ng kani- 
lang mahahabang binti na walang ba- 
lahibo. Mahahaba ang kanilang daliri 
sa paa, na may isang malaking daliri sa 
likuran. Maringal silang naglalakad sa 
tubig habang naghahanap ng mga pa- 
laka, talangka, o maliliit na reptilya. 


1395 


O kaya nama'y nakatayo lamang sila, na matiya- 
gang nag-aabang sa maliliit na isdang daraan mala- 
pit sa kanila, at simbilis ng kidlat ay iniuunat nito 
ang kaniyang leeg at tinutuhog ang isda sa pama- 
magitan ng kaniyang matulis na tuka. Dahil malala- 
ki ang kanilang pakpak, ang paglipad nila ay waring 
mabagal at maringal: ang kanilang mga binti ay na- 
kaunat sa likuran ngunit ang mahabang leeg ay na- 
kaurong anupat ang ulo ay nasa pagitan ng mga ba- 
likat. Sa gayo'y naiiba sila sa tipol at sa ibis na kapag 
lumilipad ay nakaunat ang mga leeg at mga binti. 

May ilang uri ng mga kandangaok sa Palestina: 
ang common o gray heron (Ardea cinerea), ang go- 
liath heron (Ardea goliath), at ang purple heron 
(Ardea purpurea). Sila'y may haba na hanggang 
1.5 m (59 na pulgada) at matatagpuan sa palibot ng 
Dagat ng Galilea, sa kahabaan ng mga pampang ng 
Jordan at ng Kison, sa mga latian, at sa kahabaan 
ng baybaying dagat. 

Kabilang sa pinakamayuyumi at pinakamagagan- 
dang ibon sa pamilya ng mga kandangaok ay ang 
mga egret, na kadalasa'y puting-puti ang mga bala- 
hibo. Ang mga egret ay may haba na 50-90 senti- 
metro (20-35 pulgada) at pangkaraniwan sa Palesti- 
na. Ang cattle egret, o buff-backed heron (Bubulcus 
ibis), ay malimit makitang kasama ng nangingina- 
ing mga baka, anupat mga insekto naman ang kina- 
kain nila. 

Ang bittern ay isang uri ng kandangaok na mas 
mataba at mas kayumanggi at matatagpuan din 
sa mga latian sa Palestina. Ang Eurasian bittern 
(Botaurus stellaris), na may habang mga 75 senti- 
metro (30 pulgada), ay karaniwang may mga bala- 
hibong may mga guhit na maitim, manilaw-nilaw 
at maputi. Ang bandang tiyan nito ay kulay mapus- 
yaw na manilaw-nilaw na may guhit-guhit na ka- 
yumanggi, at ang mga binti ay luntiang manilaw- 
nilaw. Ang kombinasyong ito ng mga kulay ay 
kaparehung-kapareho ng mga damo sa latiang tini- 
tirahan nito, at kapag nanganganib, ang ibong ito ay 
tumatayo nang di-gumagalaw habang ang leeg at 
tuka nito'y nakaturo pataas. Dahil dito, at sa pata- 
yong mga guhit-guhit nito, napapahalo ito sa kani- 
yang kapaligiran at nakapagbabalatkayo. Ang isa 
pang uri na matatagpuan sa Palestina ay ang little 
bittern (Ixobrychus minutus). Kilala rin ang mga 
bittern sa kanilang tunog na waring dumadagun- 
dong o nagbobomba, na resulta ng pagbubuga nila 
ng hangin mula sa kanilang lalamunan, habang ang 
kanilang ulo at leeg ay magkasabay na nagkakanda- 
pilipit. 

KANDARAPA [sa Heb,, li-lith: sa Ingles, night- 
jar]. Isang nilalang na binanggit sa paglalarawan ng 
lubos na pagkatiwangwang ng Edom at ng mga ba- 


KANDELERO 


gay na nakatira sa mga guho nito. (Isa 34:14) Ang 
salitang Hebreo para rito ay isinalin sa iba't ibang 
paraan bilang “malaking kuwago” (AS-Tg), “ma- 
ligno” (BSP), “kandarapa” (NE, NW), at “panggabing 
ibon” (MB), samantalang tinumbasan lamang ng 
The Jerusalem Bible ng transliterasyong “Lilith” ang 
pangalang ito. 

Sinisikap ng maraming iskolar na ipakitang ang 
terminong Hebreo ay isang salitang hiram sa sinau- 
nang Sumeriano at Akkadiano at na hinalaw ito sa 
pangalan ng isang mitolohikal na babaing demonyo 
ng himpapawid (si Lilitu). Gayunman, ipinapalagay 
ni Propesor G. R. Driver na ang salitang Hebreo (na 
li-lith') ay halaw sa salitang-ugat na tumutukoy sa 
“bawat uri ng galaw o bagay na pilipit,” kung paa- 
nong ang salitang Hebreo na la'yil (o lai'lah), na na- 
ngangahulugang “gabi,” ay nagpapahiwatig ng “iba- 
lot ang sarili o bumalot sa lupa.” Iminumungkahi 
niya na posibleng ipinahihiwatig ng gayong pagga- 
mit sa li-lith na ang kandarapa ay kapuwa isang ibon 
na sa gabi kumakain at kilala dahil sa mabilis, pumi- 
pilipit at umiikot na paglipad nito habang nanghaha- 
bol ito ng mga mariposa, uwang, at iba pang mga in- 
sektong lumilipad sa gabi. Sinipi ni Propesor Driver 
ang paglalarawan ng naturalistang si H. B. Tris- 
tram sa kandarapa bilang “lumiliksi habang guma- 
gabi, kung kailan napakabilis nitong manghuli ng 
makakain sa pamamagitan ng masalimuot na mga 
pag-ikot.”---Palestine Exploration Quarterly, London, 
1959, p. 55, 56. 

Ang kandarapa ay may haba na halos 30 sentime- 
tro (12 pulgada) at ang sukat ng nakabukang mga 
pakpak nito mula sa dulo't dulo ay 50 sentimetro 
(20 pulgada) o higit pa. Ang mga balahibo nito ay 
hawig ng sa kuwago, anupat malambot at may ma- 
pusyaw na batik-batik na kulay-abo at kayumanggi. 
Dahil malambot ang mga balahibo ng pakpak nito, 
tahimik ang kaniyang paglipad. Maliwanag na dahil 
sa laki ng bibig nito kung kaya tinatawag din itong 
goatsucker, anupat ayon sa isang sinaunang alamat 
ay sinisipsip ng ibong ito ang gatas ng mga kam- 
bing. 

Hinggil sa posibilidad na makatagpo ng ganitong 
ibon sa tigang na rehiyon ng Edom, may ilang uri 
ng ibong ito na kilalang nakatira sa tiwangwang 
na mga dako. Ang Egyptian nightjar (Caprimulgus 
aegyptius) ay halos sa disyerto lamang nakatira, 
anupat namumugad sa mga taniman ng akasya at 
mga palumpong ng tamarisko, at sa takipsilim nag- 
hahanap ng makakain. Ang isa pa (Caprimulgus nu- 
bicus) ay matatagpuan sa mga gilid ng disyerto sa 
pagitan ng Jerico at ng Dagat na Pula, samakatuwid 
ay sa mga rehiyong gaya ng Edom. 


KANDELERO. Patungan ng isa o higit pang 
lamparang de-langis. Bagaman may binanggit 
ang Bibliya na mga patungan ng lampara sa mga 


KANDELERO 


tahanan at iba pang mga gusali (2Ha 4:10, Dan 5:5; 
Luc 8:16; 11:33), ang pangunahing tinutukoy nito ay 
mga kandelerong ginamit sa tunay na pagsamba. 

Sa Tabernakulo. Sa pamamagitan ng pangita- 
in, tinagubilinan ni Jehova si Moises na gumawa 
para sa tabernakulo ng isang kandelero (sa Heb., 
menohrrah' sa Gr., ly:khni'a) 'na yari sa dalisay na 
ginto, yari sa gawang pinukpok.” Ang kandelerong 
ito, kasama ang mga lampara at mga kagamitan 
nito, ay dapat tumimbang nang isang talento. (Exo 
25:31, 39, 40: 37:17, 24: Bil 8:4: Heb 9:2) Katumbas 
ito ng mga 34 na kg (92 1b t), anupat nagkakahalaga 
ng $385,350 sa makabagong panahon. 

Disenyo. Ang ilawang ito ng “Dakong Banal,” 
na unahang silid ng tabernakulo (Heb 9:2), ay binu- 
buo ng isang panggitnang tangkay, na may anim na 
sanga. Ang mga sangang ito ay nakakurba nang pa- 
taas mula sa magkabilang tagiliran ng pinakakata- 
wan ng ilawan. Ang pinakakatawan, o panggitnang 
tangkay, ay napapalamutian ng apat na nililok na 
kopang kahugis ng bulaklak ng almendras, na may 
mga globito at mga bulaklak na nagsasalitan. Hindi 
matiyak kung anong uri ng bulaklak ang kinakata- 
wanan ng mga bulaklak na iyon, ang salitang He- 
breo na ginamit ay maaaring tumukoy sa anumang 
bulaklak. Ang bawat sanga ng kandelero ay may 
tatlong kopa, na may mga globito at mga bulaklak 
na nagsasalitan. Maaaring ipinahihiwatig ng pagla- 
larawan na ang mga globito sa panggitnang tangkay 
ay nasa hugpungan ng tangkay at ng mga sanga. 
Ang mga lamparang pinagniningas ng mainam na 
napigang langis ng olibo ay inilalagay sa ibabaw ng 
pangunahing tangkay at sa dulo ng bawat sanga. 
Ang iba pang mga kagamitan nito ay ang mga pa- 
matay-apoy, mga lalagyan ng apoy, at mga sisidlan 
ng langis.--Exo 25:31-38, 37:18-23, Lev 24:2, Bil 
4:9. 

Ang aktuwal na paggawa ng kandelero ay pina- 
ngasiwaan ni Bezalel na mula sa tribo ni Juda, at ni 
Oholiab na mula sa tribo ni Dan. (Exo 31:1-11: 35:30- 
35) Tiyak na ang mga lalaking ito ay mahuhusay at 
bihasang manggagawa, anupat posibleng natutuhan 
nila ang kasanayang ito noong mga alipin pa sila sa 
Ehipto. Subalit sa pagkakataong ito, inilagay ni Jeho- 
va sa kanila ang kaniyang espiritu upang maisagawa 
nang lubusan ang gawain, ayon mismo sa parisang 
isiniwalat at sinabi kay Moises.---Ex0 25:9, 40: 39:43, 
40:16. 

Paggamit dito. “Inilagay [ni Moises] ang kan- 
delero sa loob ng tolda ng kapisanan sa tapat ng 
mesa, sa panig ng tabernakulo sa dakong timog.” 
Maliwanag na nakapaayon ito sa timugang panig ng 
tolda (anupat nasa gawing kaliwa kapag ang isa'y 
pumapasok) at katapat ng mesa ng tinapay na pan- 
tanghal. Ang liwanag ng kandelero ay sumisinag 'sa 


1396 


lugar na nasa tapat nito, anupat tinatanglawan ang 
Dakong Banal, na kinaroroonan din ng ginintuang 
altar ng insenso.---Exo 40:22-26, Bil 8:2, 3. 

Pagkatapos maitayo ni Moises ang tabernakulo, 
noong Nisan 1, 1512 B.C.E., sinunod niya ang tagu- 
bilin ni Jehova na pagningasin ang mga lampara. 
(Exo 40:1, 2, 4, 25) Nang maglaon, gayundin ang gi- 
nawa ni Aaron (Bil 8:3), at mula noon, siya (at ang 
mga mataas na saserdoteng humalili sa kaniya) 
ang palaging nag-aayos sa kandelero “mula sa gabi 
hanggang sa umaga sa harap ni Jehova.” (Lev 24: 
3, 4) Kapag inaayos ni Aaron ang mga lampara 
“uma-umaga"” at kapag pinagniningas niya ang mga 
ito “sa pagitan ng dalawang gabi,” naghahandog din 
siya ng insenso sa ginintuang altar.---Exo 30:1, 7, 8. 

Noong panahon ng paglalakbay sa ilang, ang Ko- 
hatitang pamilya ng tribo ni Levi ang nagdadala sa 
kandelero, kasama ang iba pang mga kagamitan sa 
tabernakulo. Subalit kailangan munang takpan ng 
mga saserdote ang mga ito, sapagkat, gaya ng ba- 
bala ni Jehova, yaong mga di-saserdote ay hindi da- 
pat 'pumasok upang tingnan ang mga banal na 
bagay kahit saglit man, sapagkat kung gayon ay 
mamamatay sila.” Ang kandelero at ang iba pang 
mga kagamitan nito ay tinatakpan ng telang asul at 
saka inilalagay sa isang pantakip na yari sa balat ng 
poka at inilalagay sa isang pamingga upang mabu- 
hat.--Bil 4:4, 9, 10, 15, 19, 20. 

Ang kandelero ay hindi binanggit sa ulat nang 
dalhin ni Haring David sa Bundok Sion ang kaban ng 
tipan. Maliwanag na nanatili ito sa tabernakulo sa 
iba't ibang lokasyon na pinagtayuan ng tabernakulo. 

Sa mga Templo. Ibinigay ni David kay Solo- 
mon ang mga arkitektural na plano para sa templo, 
mga planong tinanggap niya sa pamamagitan ng 
pagkasi. Kabilang sa mga ito ang mga tagubilin para 
sa mga gintong kandelero at mga pilak na kandele- 
ro. (1Cr 28:11, 12, 15, 19) Sampu ang ginintuang 
kandelero, at ang mga ito ay inilagay nang “lima sa 
kanan at lima sa kaliwa,” o lima sa timugang panig 
at lima sa hilagang panig kapag ang isa'y nakaharap 
sa silangan at nasa dakong Banal ng templo. (1Ha 7: 
48, 49: 2Cr 4:20) “Magkakapareho ang plano” ng 
sampung kandelerong ito. (2Cr 4:7) Marahil ay mas 
malalaki ang mga ito kaysa sa kandelerong nasa ta- 
bernakulo noon, anupat tugma sa mas malaking su- 
kat ng templo at ng iba pang mga kagamitan niya- 
on, gaya ng “binubong dagat.” (2Cr 3:3, 4: 1Ha 
7:23-26) Ang mga pilak na kandelero ay tiyak na gi- 
namit sa mga looban o sa mga silid at hindi sa da- 
kong Banal at sa Kabanal-banalan, sapagkat yari 
sa ginto ang mga kasangkapan ng dalawang silid 
na ito. Gaya sa tabernakulo, ang mga lampara ng 
mga ginintuang kandelero ay pinagniningas “gabi- 
gabi,” o nang palagian.--2Cr 13:11. 


1397 

Nang wasakin ng mga Babilonyo ang templo no- 
ong 607 B.C.E., ang mga kandelero ay kasama sa 
mga bagay na yari sa ginto at pilak na kinuha sa ba- 
hay ni Jehova.---Jer 52:19. 

Sa templong muling itinayo ni Zerubabel. 
Walang impormasyong inilaan ang Kasulatan tung- 
kol sa mga kandelero sa templong muling itinayo ni 
Zerubabel. Gayunman, sinabi ni Josephus na 'si- 
namsaman ni Antiochus (Epiphanes) ang templo, 
anupat tinangay niya ang mga ginintuang kandele- 
ro.” (Jewish Antiquities, XII, 250 [v, 4]) Binanggit ng 
Apokripal na aklat ng Macabeo na may “kandelero” 
na inalis, kung kaya kinailangang gumawa ng bago. 
--1 Macabeo 1:21-23, 4:49, 50, JB. 

Sa templong muling itinayo ni Herodes. Da- 
hil sa karingalan ng templong muling itinayo ni He- 
rodes, maaaring ipalagay na nagkaroon din ito ng 
mga kandelero na kasinggaganda at kasingmama- 
hal niyaong mga nasa templo ni Solomon. Subalit 
walang binanggit ang Kasulatan tungkol sa mga ito. 
Gayunman, may katibayan na nagkaroon ng ga- 
yong kandelero dahil nabanggit ito ni Josephus at 
nakalarawan ito sa isang bahorelyebe na nasa loob 
ng kurba ng Arko ni Tito sa Roma. Nakalarawan sa 
arkong ito ang ilang bagay na kinuha sa Jerusalem 
nang wasakin ito ng mga Romano noong 70 C.E. 
Inangkin ni Josephus na nasaksihan niya ang prusi- 
syong iyon ng tagumpay ni Emperador Vespasian at 
ng anak nitong si Tito. Sinabi ni Josephus na sa pru- 
sisyong iyon ay may binubuhat na “isang kandelero, 
na yari rin sa ginto, ngunit iba ang disenyo kaysa sa 
mga ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. 
Nakakabit sa tuntungan niyaon ang pinakakatawan, 


Sa mga paglalarawan ng mga Judio sa kandelero 
ng templo (sa kanan, sa isang haligi; sa itaas, sa 
sahig ng isang sinagoga), ang disenyo ng paanan 
ay ibang-iba roon sa ipinakikita sa Arko ni Tito 


KANDELERO 


kung saan may nakausling payat na mga sanga, na 
nakaayos na gaya sa isang salapang, anupat may 
isang hinubog na lamparang nakakabit sa dulo ng 
bawat sanga, at ang mga ito ay pito.”---The Jewish 
War, VII, 148, 149 (v, 5). 

Sa ngayon, walang sinuman ang may-katiyakang 
makapagsasabi kung ang kandelerong nakalarawan 
sa Arko ni Tito ay kamukhang-kamukha ng orihinal 
na kandelerong nagmula sa templo sa Jerusalem. 
Magkakaiba ang opinyon lalo na tungkol sa hitsura 
ng paanan nito, na binubuo ng dalawang kahang 
hugis-poligon na magkakatapat ang mga tagiliran, 
anupat ang mas maliit na kaha ay nakapatong sa 
mas malaki. Ipinapalagay ng ilan na tumpak ang 
paglalarawan ng mga Romano sa kandelerong nasa 
arko, yamang lumilitaw na ang tradisyonal na di- 
senyong Judio na kandelerong may paanang tatsu- 
lok o tripod ay binago noon ni Herodes dahil sa ka- 
niyang kampanya na tularan at palugdan ang mga 
Romano. Tumututol naman ang ibang mga iskolar 
at sinasabi nilang hindi eksakto ang paglalarawang 
ito. Sa mga dekorasyon ng paanan, may makikitang 
mga agila at mga dambuhalang hayop-dagat, na 
ayon sa kanila ay isang malinaw na paglabag sa ika- 
lawang utos. 

Sinasabi ng iba na ang orihinal na kandelero sa 
templo ay may tatlong paa. Ibinatay nila ito sa ma- 
raming paglalarawan ng kandelero sa iba't ibang 
bahagi ng Europa at ng Gitnang Silangan mula no- 
ong ikatlo hanggang ikaanim na siglo, na kakikita- 
an ng isang paanang tripod, anupat ang ilan ay 
mga paa ng hayop. Ang pinakamatandang paglala- 
rawan sa kandelero ay makikita sa mga barya ni 


KANE 


Antigonus II, na naghari noong 40-37 B.C.E. Baga- 
man hindi na maganda ang kundisyon ng mga bar- 
yang iyon, waring ipinakikita ng isa sa mga iyon na 
ang paanan ng kandelero ay tila isang plato na may 
mga paa. Noong 1969, isang paglalarawan ng kan- 
delero sa templo ang natagpuang nakaukit sa pali- 
tada ng isang bahay na nahukay sa matandang 
lunsod ng Jerusalem. Makikita sa simpleng dro- 
wing ang pitong sanga at isang tatsulok na paanan, 
na pawang napapalamutian ng mga globitong pi- 
naghihiwalay ng dalawang magkahilerang linya. Sa 
Libingan ni Jason, na natuklasan sa Jerusalem no- 
ong 1956 at pinetsahang umiiral na noong pasimu- 
la ng unang siglo B.C.E., natagpuan ng mga arkeo- 
logo ang mga disenyo ng isang kandelerong may 
pitong sanga na nakaukit sa palitada. Waring ang 
mga pang-ibabang seksiyon ay nakabaon sa isang 
kahon o patungan. 

Kaya naman, salig sa mga tuklas na ito sa arkeo- 
lohiya, may mga tumututol sa hitsura ng paanan ng 
kandelerong nasa Arko ni Tito at iminumungkahi 
nila ang posibilidad na ang mga ukit sa arko ay ide- 
ya ng isang Romanong dalubsining na naimpluwen- 
siyahan ng mga Judiong disenyo na pamilyar sa 
kaniya mula sa ibang mga mapagkukunan ng im- 
pormasyon. 

Makasagisag na Paggamit. Sa isang pangi- 
tain, ang propetang si Zacarias ay nakakita ng 
isang kakaibang ginintuang kandelero. Gaya ng 
kandelero para sa tabernakulo, mayroon itong pi- 
tong lampara, ngunit ang mga lamparang ito ay 
may pitong tubo, at ipinapalagay ng mga iskolar na 
ang bawat lampara ay may tig-iisang tubo. Mayro- 
on ding isang mangkok sa ibabaw ng kandelero. 
Lumilitaw na ang mga lampara ay patuluyang si- 
nusuplayan ng langis sa pamamagitan ng mga tu- 
bong nakakonekta sa mga ito. Maliwanag na ang 
langis ay nagmumula sa dalawang punong olibo na 
nakita ng propeta sa tabi ng kandelero.---Zac 4:2, 
3, 12. 

Ang Diyos na Jehova, sa pamamagitan ng nilu- 
walhating si Jesu-Kristo, ay nagbigay sa apostol na 
si Juan ng isang pangitain kung saan nakakita 
ito ng “pitong ginintuang kandelero, at sa gitna 
ng mga kandelero ay may isang tulad ng anak 
ng tao.” Ang isang ito, na ayon sa paglalarawan 
ay si Jesu-Kristo, ay nagpaliwanag kay Juan na 
ang pitong kandelero ay nangangahulugang pitong 
kongregasyon. (Apo 1:1, 12, 13, 20) Malamang na 
ang mga kandelerong ito sa pangitain ay katulad 
ng kandelerong nagbigay-liwanag sa tabernakulo 
upang maisagawa ng mga saserdote ang kanilang 
mga tungkulin doon. Ang paggamit ng mga kan- 
delero upang lumarawan sa mga kongregasyon ay 
kasuwato ng mga salita ni Jesus sa nakaalay na 


1398 


mga lingkod ng Diyos: “Kayo ang liwanag ng sanli- 
butan.” (Mat 5:14) Bilang ang Isa “na lumalakad sa 
gitna ng pitong ginintuang kandelero,” pinanga- 
ngasiwaan niya ang lahat ng kanilang gawain bi- 
lang mga tagapagdala ng liwanag.--Apo 2:1. 

Nang payuhan ni Kristo ang kongregasyon sa 
Efeso, nagbabala siya na aalisin niya ang kandelero 
mula sa kinalalagyan nito, malibang sila'y magsisi. 
Tiyak na nangangahulugan ito na hindi na sila ga- 
gamitin upang magpasikat ng liwanag ng katoto- 
hanan sa dakong iyon, kundi mamamatay ang ka- 
nilang liwanag.--Apo 2:1-5, ihambing ang Mat 6: 
22, 23. 

Sa Bibliya, ang huling pagbanggit sa mga kande- 
lero ay may ilang pagkakahawig sa pangitain ni 
Zacarias. Ang “dalawang saksi" na manghuhula 
samantalang nadaramtan ng telang-sako ay sina- 
sabing isinasagisag ng “dalawang punong olibo at 
ng dalawang kandelero. ”--Apo 11:3, 4. 


KANE. Isang lugar na binanggit kasama ng Ha- 
ran at Eden na nakikipagnegosyo sa sinaunang Tiro. 
(Eze 27:23) Dahil iniugnay ito sa Haran at Eden, 
waring ito'y nasa hilagang Mesopotamia, sa gitnang 
bahagi ng kahabaan ng Ilog Eufrates. Sa pangmalas 
ng ilang iskolar, ang pangalang ito ay isang pinaik- 
ling anyo ng Calne. 


KANELA [sa Heb., gin:'namohn? sa Gr., kin- 
namomon, sa Ingles, cinnamon]. Ang punong ka- 
nela (Cinnamomum zeylanicum) ay kasama sa pa- 
milya ng mga laurel, na kinabibilangan din ng 
punong kasia at ng punong camphor. Gustung- 
gusto nito ang lupang buhaghag, mabuhangin at 
mamasa-masa, at sagana ito sa Sri Lanka at Java. 
Posibleng galing sa wikang banyaga ang Hebreong 
pangalan nito, at waring ang produktong ito'y 
inangkat lamang patungo sa Lupang Pangako. 

Ang kanela ay umaabot sa taas na mga 9 na m 
(30 piye). Makinis at kulay-abo ang talob nito at ma- 
hahaba ang sanga. Ang evergreen na mga dahon 
nito na hugis-talim ng sibat ay kulay berde sa iba- 
baw ngunit kulay puti sa ilalim at may habang mga 
20 hanggang 23 sentimetro (8 hanggang 9 na pul- 
gada) at lapad na mga 5 sentimetro (2 pulgada). 
Kumpul-kumpol ang maliliit na bulaklak nito na ku- 
lay puti o manilaw-nilaw. Halos walang amoy at di- 
pinakikinabangan ang panlabas na talob nito. Ang 
kanelang ipinagbibili ay galing sa mas matingkad 
na panloob na talob, na pinagkukunan din ng aro- 
matikong langis. 

Bilang isa sa “mga pinakapiling pabango,” gina- 
mit ang kanela sa paghahanda ng banal na langis 
na pamahid. (Exo 30:23) Iwiniwisik din ang kanela 
sa mga higaan. (Kaw 7:17) Ginamit ito upang ilara- 


1399 


wan ang minamahal na babaing Shulamita (Sol 4: 
13, 14), at isa ito sa mga produktong ipinagbibili ng 
mga naglalakbay na mangangalakal sa “Babilo- 
nyang Dakila” bago ito pinuksa.--Apo 18:2, 11-13. 


KANIA. Tingnan ang KALAMO, KANIA. 


KANLUNGANG LUNSOD, MGA. Napaka- 
linaw ng kautusan ni Jehova hinggil sa kabanalan 
ng dugo. Dinudumhan ng pagbububo ng dugo ng 
tao ang lupaing tinitirahan ng mga anak ni Israel, 
na sa gitna niyaon ay tumatahan si Jehova, at ma- 
ipagbabayad-sala lamang ito ng dugo niyaong nag- 
bubo ng dugo. (Gen 9:5, 6; Bil 35:33, 34) Kaya sa 
kaso ng isang mamamaslang, naipaghihiganti ang 
dugo ng kaniyang biktima at natutupad ang kautu- 
sang 'buhay para sa buhay' kapag siya ay “walang 
pagsalang” pinatay ng tagapaghiganti ng dugo. 
(Exo 21:23, Bil 35:21) Ngunit kumusta naman ang 
nakapatay nang di-sinasadya, gaya halimbawa ng 
taong nakapatay sa kaniyang kapatid nang di-sina- 
sadyang tumilapon ang talim ng palakol saman- 
talang nagsisibak siya ng kahoy? (Deu 19:4, 5) 
Para sa mga nalagay sa 
gayong kagipitan, maibi- 
ging naglaan si Jehova ng 
anim na kanlungang lun- 
sod kung saan ang isa 
na di-sinasadyang naka- 
pagbubo ng dugo ay ma- 
kasusumpong ng proteksi- 
yon at kublihan mula sa 
tagapaghiganti ng dugo. 
--Bil 35:6-32, Jos 20:2-9. 
Mga Lokasyon. Bago 
siya mamatay, itinakda ni 
Moises ang tatlo sa mga 
lunsod na ito sa S ng Jor- 
dan. Ang una, ang Bezer, 
sa dakong T sa talampas 
ng teritoryo na pag-aari 
ng tribo ni Ruben, ay nasa 
S ng hilagaang dulo ng Da- 
gat na Patay, ang ikalawa, 
ang Ramot, sa Gilead, ay 
pag-aari ng tribo ni Gad at 
halos nasa gitna ng sila- 
nganing seksiyon ng lupa- 
ing nasasakupan ng Israel: 
ang ikatlo, ang Golan, sa 
Basan, ay nasa dakong H 
sa teritoryo ng Manases. 
(Deu 4:43, Jos 21:27, 36, 
38) Pagkatawid ng mga Is- 
raelita sa K panig ng Jor- 
dan, nagtalaga si Josue ng 


MGA 
KANLUNGANG 
LUNSOD 


KANLUNGANG LUNSOD, MGA 


tatlo pang kanlungang lunsod: ang Hebron, sa da- 
kong T sa teritoryo ng Juda, ang Sikem, sa gitnang 
bulubunduking pook ng Efraim, at sa dakong H, 
ang Kedes, sa teritoryo ng Neptali, na nang magla- 
on ay nakilala bilang rehiyon ng Galilea. (Jos 21:13, 
21, 32) Ang lahat ng mga lunsod na ito ay mga 
lunsod ng mga Levita at ang isa, ang Hebron, ay 
isang lunsod ng mga saserdote. Karagdagan pa, 
palibhasa'y ibinukod bilang mga kanlungang lun- 
sod, ang mga ito ay binigyan ng sagradong kata- 
yuan.---Jos 20:7. 

Legal na Pamamaraan. Pagdating ng takas sa 
isang kanlungang lunsod, ilalahad niya ang ka- 
niyang kaso sa matatandang lalaki na nasa pin- 
tuang-daan ng lunsod at magiliw naman siyang 
tatanggapin ng mga ito. Upang hindi maka- 
pagtago ang mga tahasang mamamaslang sa ila- 
lim ng probisyong ito, ang tumatakas, pagkapasok 
niya sa kanlungang lunsod, ay kailangang sumai- 
lalim sa paglilitis sa mga pintuang-daan ng lun- 
sod na nakasasakop sa pinangyarihan ng pagpa- 
tay, upang patunayan ang kaniyang kawalang-sala. 


g 
G 
"o 
ang 
© 
` 
aD 
2 
`~ 


Hebron 
e 


KANLURAN 


Kung masusumpungan siyang walang-sala, ibaba- 
lik siya sa kanlungang lunsod. Gayunman, ma- 
gagarantiyahan lamang ang kaniyang kaligtasan 
kung mananatili siya sa lunsod nang habang-buhay 
o hanggang sa pagkamatay ng mataas na saserdo- 
te. Walang pantubos na tatanggapin upang maba- 
go ang mga kundisyong ito. (Bil 35:22-29, 32; Jos 
20:4-6) Kahit ang sagradong altar ni Jehova ay hin- 
di makapaglalaan ng proteksiyon para sa mga ma- 
mamaslang, gaya ng ipinakikita sa kaso ni Joab. 
--Exo 21:14, 1Ha 1:50, 2:28-34, tingnan ang TAGA- 
PAGHIGANTI NG DUGO. 

Napakalaki nga ng kaibahan ng kaayusan ni Je- 
hova upang mabigyang-proteksiyon ang mga na- 
kapatay nang di-sinasadya kung ihahambing sa 
mga kanlungang inilaan ng sinaunang mga ban- 
sang pagano at ng mga iglesya ng Sangkakristiya- 
nuhan sa paglipas ng panahon! Samantalang kinup- 
kop ng huling nabanggit na mga kanlungan kapuwa 
ang mga kriminal at ang mga walang-sala, tanging 
ang nakapatay nang di-sinasadya ang binigyang- 
proteksiyon ng mga kanlungang lunsod ng Israel at 
gayunma'y may kalakip itong mga paghihigpit, sa 
gayon ay itinaguyod nito ang paggalang sa kabana- 
lan ng buhay. 


KANLURAN. Ibinibigay ng mga Hebreo ang 
direksiyon mula sa punto de vista ng isang tao na 
nakaharap sa silangan. Kaya naman ang kanluran 
ay nasa likuran nila at maaari itong ipahiwatig ng 
salitang Hebreo na 'a-chohr', nangangahulugang “sa 
likuran. ”--Isa 9:12. 

Kadalasan, ang “kanluran” (“sa gawing kanluran,” 
o “kanluranin") ay tinutukoy ng salitang Hebreo na 
yam (nangangahulugang “dagat,” gaya sa Jos 1:4), 
maliwanag na dahil ang Mediteraneo, o Malaking 
Dagat, ay nasa direksiyong iyon mula sa Lupang 
Pangako. (Gen 28:14: Exo 10:19; 38:12, Bil 34:6, 
Zac 14:4) Kailangang isaalang-alang ang konteksto 
upang matiyak kung ang yam ay nangangahulu- 
gang “dagat” o tumutukoy sa kanluran.--Jos 15:8- 
12: 2Cr 4:2-4, 15. 

Isa pang salitang Hebreo (ma-arav') ang ginaga- 
mit naman upang tumukoy alinman sa lubugan ng 
araw (Isa 43:5, 59:19) o sa kanluran. (1Cr 26:30: 2Cr 
32:30) Ginagamit ito upang maitawid ang ideya ng 
napakalayong distansiya sa nakaaaliw na katiya- 
kan na maawain si Jehova sa mga taong di-sakdal: 
“Kung gaano kalayo ang sikatan ng araw sa lubugan 
ng araw, gayon kalayo niya inilalagay mula sa atin 
ang ating mga pagsalansang.”--Aw 1083:12. 

Nang sabihin ni Jesus na marami ang darating 
"mula sa mga silanganing bahagi at mga kanlura- 
ning bahagi” upang humilig sa mesa sa Kaharian 
kasama nina Abraham, Isaac, at Jacob, ang teks- 
tong Griego sa Mateo 8:11 ay literal na nagsasa- 


1400 


bing “mula sa mga sikatan at mga lubugan.” Dito, 
ang salitang Griego na dy:sme' ay nauugnay sa di- 
reksiyong nilulubugan ng araw, samakatuwid nga, 
sa kanluran. (Int) Ang dysme’ ay ginagamit din 
sa ibang mga teksto upang tumukoy sa kanluran. 
--Mat 24:27: Luc 12:54: 13:29: Apo 21:13. 


KANON (ng Bibliya). Ang tambo (sa Heb., ga- 
neh? sa Ingles, reed) ay ginagamit noong unang pa- 
nahon bilang panukat. (Eze 40:3-8: 41:8, 42:16-19) 
Ginamit ng apostol na si Pablo ang salitang ka-non 
upang tumukoy sa “teritoryo” na iniatas sa kani- 
ya, gayundin sa “alituntunin ng paggawi" na dapat 
magsilbing sukatan ng paggawi ng mga Kristiyano. 
(2Co 10:13-16, Gal 6:16) Nang maglaon, ang “kanon 
ng Bibliya” ay tumukoy sa katalogo ng kinasihang 
mga aklat na karapat-dapat gamitin bilang panukat 
ng pananampalataya, doktrina, at paggawi.---Ting- 
nan ang BIBLIYA. 

Hindi masasabing nagmula sa Diyos o kanonikal 
ang isang relihiyosong aklat dahil lamang sa ito'y 
naisulat, naingatan sa loob ng daan-daang taon, at 
iginagalang ng milyun-milyon. Dapat mapatuna- 
yan na ang Diyos ang awtor nito upang masabing 
kinasihan ito ng Diyos. Sinabi ng apostol na si Pe- 
dro: “Ang hula ay hindi kailanman dumating sa pa- 
mamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga tao 
ay nagsalita mula sa Diyos habang ginagabayan 
sila ng banal na espiritu.” (2Pe 1:21) Kung susuriin 
ang kanon ng Bibliya, makikita na ang mga aklat 
nito ay lubusang nakaaabot sa ganitong pamanta- 
yan. 

Ang Hebreong Kasulatan. Ang unang mga 
aklat ng Bibliya ay isinulat ni Moises pasimula no- 
ong 1513 B.C.E. Naingatan sa mga ito ang mga utos 
at tuntuning ibinigay ng Diyos kina Adan, Noe, 
Abraham, Isaac, at Jacob, gayundin ang mga batas 
sa tipang Kautusan. Ang tinatawag na Pentateuch 
ay binubuo ng limang aklat ng Genesis, Exodo, 
Levitico, Mga Bilang, at Deuteronomio. Ang aklat 
ng Job, na lumilitaw na isinulat din ni Moises, ay 
nag-uulat ng mga pangyayari pagkamatay ni Jose 
(1657 B.C.E.), noong hindi pa napatutunayan ni 
Moises ang kaniyang katapatan sa Diyos at ‘wala 
pang sinumang tulad ni Job sa lupa.” (Job 1:8, 2:3) 
Isinulat din ni Moises ang Awit 90 at posibleng pati 
ang Awit 91. 

Kung susuriin ang mga isinulat na ito ni Moi- 
ses batay sa panloob na katibayan, makikita natin 
na ang mga ito'y nagmula sa Diyos, kinasihan, 
kanonikal, at mapananaligang gabay sa dalisay 
na pagsamba. Si Moises ay naging lider at ku- 
mandante ng mga Israelita hindi dahil sa sari- 
li niyang kagustuhan, sa katunayan ay nag-atubili 
siya noong una. (Exo 3:10, 11: 4:10-14) Gayunman, 


7 


1401 


KANON 


ibinangon ng Diyos si Moises at pi- 
nagkalooban siya ng makahimalang 


JUDIONG KANON NG KASULATAN 


mga kapangyarihan, anupat maging 
ang mga mahikong saserdote ni Pa- 
raon ay napilitang umamin na ang 


Diyos ang nagpangyari ng mga ba- ka a 

gay na ginawa ni Moises. (Exo 4:1-9; IS 

8:16-19) Kaya hindi inambisyon ni : m 
. Bilang 


Moises na maging orador at manunu- 
lat. Sa halip, bilang pagsunod sa utos 
ng Diyos at taglay ang mga kreden- 
siyal ng banal na espiritu, naudyu- 
kan siyang magsalita at pagkatapos 
ay isulat ang ilang bahagi ng kanon 
ng Bibliya.—Exo 17:14. 

Si Jehova mismo ang nagbigay ng 
halimbawa sa pagpapasulat ng mga 
kautusan at mga utos. Pagkatapos ni- 
yang magsalita kay Moises sa Bundok 
Sinai, “ibinigay niya kay Moises ang dalawang ta- 
pyas ng Patotoo, mga tapyas ng bato na sinulatan 
ng daliri ng Diyos.” (Exo 31:18) Nang maglaon ay 
mababasa natin, “At sinabi ni Jehova kay Moises: 
‘Isulat mo sa ganang iyo ang mga salitang ito.'” 
(Exo 34:27) Samakatuwid, si Jehova ang nakipagta- 
lastasan kay Moises at nag-utos sa kaniya na isulat 
at ingatan ang unang limang aklat ng kanon ng Bi- 
bliya. Naging kanonikal ang mga ito hindi dahil sa 
desisyon ng anumang konsilyo ng tao: mula't sapol 
ay may pagsang-ayon ng Diyos ang mga ito. 

“Nang matapos ni Moises na isulat ang mga salita 
ng kautusang ito sa isang aklat,” inutusan niya ang 
mga Levita, na sinasabi: “Pagkakuha sa aklat na ito 
ng kautusan, ilagay ninyo iyon sa tabi ng kaban ng 
tipan ni Jehova na inyong Diyos, at iyon ay magsi- 
silbing saksi roon laban sa iyo.” (Deu 31:9, 24-26) 
Pansinin na kinilala ng Israel ang rekord na ito ng 
mga pakikipag-ugnayan ng Diyos at hindi nila iki- 
naila ang mga iyon. Yamang ang marami sa nilala- 
man ng mga aklat ay kasiraan ng buong bansa, ma- 
aari sanang tanggihan ng bayan ang mga iyon, 
ngunit waring hindi naman ito naging isyu. 

Tulad ni Moises, ginamit din ng Diyos ang mga 
saserdote upang ingatan ang nasusulat na mga utos 
at ituro sa bayan ang mga iyon. Nang ang Kaban ay 
dalhin sa templo ni Solomon (1026 B.C.E.), halos 
500 taon matapos simulan ni Moises ang pagsulat 
ng Pentateuch, nasa loob pa rin ng Kaban ang dala- 
wang tapyas na bato (1Ha 8:9). At pagkaraan ng 
384 na taon, nang “ang mismong aklat ng kautu- 
san” ay matagpuan sa bahay ni Jehova noong ika- 
18 taon ni Josias (642 B.C.E.), mataas pa rin ang 
pagpapahalaga roon ng mga tao. (2Ha 22:3, 8-20) 
Gayundin, nang makabalik na ang mga Judio mula 
sa pagkatapon sa Babilonya, nagkaroon ng “mala- 


Ang Kautusan 


5. Deuteronomio 


Ang Mga Propeta EER 
6. Josue 14. Awit 
7. Hukom 15. Kawikaan 
8. 1, 2 Samuel 16. Job 
9. 1, 2 Hari 17. Awit ni Solomon 
10. Isaias 18. Ruth 
11. Jeremias 19. Panaghoy 
12. Ezekiel 20. Eclesiastes 
13. Ang Labindalawang 21. Esther 
Propeta 22. Daniel 
Obadias, Jonas. Mikas, | 29: Ezra, Nehemias 
Nahum, Habakuk, 24. 1, 2 Cronica 
Zefanias, Hagai, 
Zacarias, Malakias) 


king kasayahan” nang magbasa si Ezra mula sa ak- 
lat ng Kautusan noong panahon ng walong-araw na 
kapulungan.—Ne 8:5-18. 

Pagkamatay ni Moises, idinagdag sa kanon ng Bi- 
bliya ang mga isinulat nina Josue, Samuel, Gad, at 
Natan (Josue, Mga Hukom, Ruth, 1 at 2 Samuel). 
May naiambag din ang mga haring sina David at 
Solomon sa lumalaking kanon ng Banal na Mga 
Akda. Pagkatapos ay nariyan ang mga propeta pasi- 
mula kay Jonas hanggang kay Malakias, na bawat 
isa'y may naiambag sa kanon ng Bibliya, bawat 
isa'y pinagkalooban ng Diyos ng makahimalang ka- 
kayahang humula, at bawat isa'y nakaabot sa mga 
kahilingan ni Jehova sa tunay na mga propeta, sa- 
makatuwid nga, nagsalita sila sa pangalan ni Jeho- 
va, nagkatotoo ang kanilang inihula, at ibinaling nila 
ang mga tao sa Diyos. (Deu 13:1-3; 18:20-22) Nang 
subukin sina Hananias at Jeremias sa huling na- 
banggit na dalawang punto (pareho silang nagsalita 
sa pangalan ni Jehova), tanging ang mga salita 
ni Jeremias ang nagkatotoo. Kaya naman napatu- 
nayang si Jeremias ang propeta ni Jehova.—Jer 
28:10-17. 

Kung paanong kinasihan ni Jehova ang ilang mga 
tao sa pagsulat ng mga akdang ito, makatuwiran la- 
mang na papatnubayan at babantayan din niya ang 
pagtitipon at pag-iingat sa mga ito upang ang sang- 
katauhan ay magkaroon ng permanenteng kanoni- 
kal na panukat ukol sa tunay na pagsamba. Ayon 
sa tradisyong Judio, may bahaging ginampanan si 
Ezra sa gawaing ito noong makapamayan nang muli 
sa Juda ang itinapong mga Judio. Tiyak na kuwali- 
pikado siya sa gawaing ito, yamang siya'y isa sa 
mga kinasihang manunulat ng Bibliya, isang saser- 
dote, at isa ring “dalubhasang tagakopya ng kautu- 
san ni Moises.” (Ezr 7:1-11) Tanging ang mga aklat 


KANON 


ng Nehemias at Malakias na lamang ang kailangang 
idagdag noon sa kanon. Kaya naman sa pagtatapos 
ng ikalimang siglo B.C.E., kumpleto na ang kanon 
ng Hebreong Kasulatan, na binubuo ng mismong 
mga akda na taglay natin sa ngayon. 

Batay sa tradisyon, ang kanon ng Hebreong Kasu- 
latan ay nahahati sa tatlong seksiyon: ang Kautu- 
san, ang Mga Propeta, at ang Mga Akda, o Hagiog- 
rapha, na binubuo ng 24 na aklat, gaya ng makikita 
sa tsart. Yamang pinagsama ng ilang Judiong awto- 
ridad ang Ruth at Mga Hukom, at ang Mga Panag- 
hoy at Jeremias, ang bilang ng mga aklat ayon sa 
kanila ay 22 lamang, na kasindami ng mga titik sa 
alpabetong Hebreo. Sa prologo ni Jerome sa mga ak- 
lat ng Samuel at ng Mga Hari, bagaman waring 
sang-ayon siya sa bilang na 22, sinabi niya: “Idina- 
ragdag ng ilan sa Hagiographa kapuwa ang Ruth at 
ang Mga Panaghoy . . . kaya naman ayon sa kanila 
ay may dalawampu't apat na aklat.” 

Bilang sagot sa kaniyang mga kalaban, kinumpir- 
ma ng Judiong istoryador na si Josephus, sa kani- 
yang akdang Against Apion (I, 38-40 [8]) noong 
mga 100 C.E., na noong panahong iyon ay matagal 
nang kumpleto ang kanon ng Hebreong Kasulatan. 
Isinulat niya: “Wala tayong pagkarami-rami at di- 
magkakasuwatong mga aklat na nagkakasalungatan 
sa isa't isa. Ang ating mga aklat, yaong mga may- 
kawastuang kinikilala, ay dalawampu't dalawa la- 
mang, at naglalaman ng rekord ng lahat ng pana- 
hon. Sa mga ito, lima ay mga aklat ni Moises, 
na binubuo ng mga kautusan at ng tradisyonal na 
kasaysayan mula sa paglalang sa tao hanggang sa 
pagkamatay ng tagapagbigay-batas. . . . Mula sa 
pagkamatay ni Moises hanggang kay Artajerjes, 
na humalili kay Jerjes bilang hari ng Persia, isinulat 
ng mga propetang kasunod ni Moises sa labintatlong 
aklat ang kasaysayan ng mga pangyayari noong 
kani-kanilang panahon. Ang nalalabing apat na ak- 
lat ay naglalaman ng mga himno sa Diyos at mga 
panuntunan para sa pamumuhay ng mga tao.” 

Samakatuwid, ang pagiging kanonikal ng isang 
aklat ay hindi nakadepende sa pagtanggap o hindi 
pagtanggap dito ng isang konsilyo, komite, o komu- 
nidad. Ang opinyon ng gayong di-kinasihang mga 
tao ay mapananaligan lamang kung sinusuportahan 
nito ang ipinasiya at ipinahayag ng Diyos sa pama- 
magitan ng kaniyang sinang-ayunang mga kinata- 
wan. 

Hindi mahalaga ang eksaktong bilang ng mga ak- 
lat sa Hebreong Kasulatan (may mga aklat man na 
pinagsama o pinanatiling magkahiwalay), ni ang 
partikular na pagkakasunud-sunod ng mga ito, ya- 
mang talaga namang hiwa-hiwalay ang mga ba- 
lumbon ng mga aklat kahit noong makumpleto na 
ang kanon. Iba-iba ang pagkakasunud-sunod ng 


1402 


mga aklat sa mga talaan ng sinaunang mga katalo- 
go; halimbawa, sa isang katalogo, ang Isaias ay ka- 
sunod ng Ezekiel. Ang pinakamahalaga ay kung 
aling mga aklat ang kasama sa katalogo. Ang totoo, 
tanging yaong mga aklat na kabilang ngayon sa 
kanon ang tunay na makapag-aangking kanonikal. 
Mula pa noong sinaunang mga panahon ay tinututu- 
lan na ang paglalakip ng iba pang mga akda. Sa da- 
lawang konsilyong Judio na ginanap noong mga 
90 C.E. at noong 118 C.E. sa Yavne o Jamnia, na 
nasa bandang T ng Jope, espesipikong hindi isina- 
ma sa Hebreong Kasulatan ang lahat ng akdang 
Apokripal. 

Pinatotohanan ni Josephus ang karaniwang opin- 
yong ito ng mga Judio tungkol sa mga akdang 
Apokripal nang sabihin niya: “Mula kay Artajerjes 
hanggang sa atin mismong panahon, ang kumple- 
tong kasaysayan ay naisulat na, ngunit hindi itinu- 
ring na karapat-dapat maging kapantay ng mas na- 
unang mga rekord, dahil hindi kumpleto ang linya 
ng mga propeta sa panahong ito. Malinaw na nating 
pinatunayan ang pagpipitagan natin sa ating sari- 
ling Kasulatan. Sapagkat, bagaman napakahabang 
panahon na ang lumipas, walang sinuman ang na- 
ngahas na magdagdag, o mag-alis, o magpalit ng 
isa mang pantig, at likas sa bawat Judio, mula sa 
araw ng kaniyang pagsilang, na ituring ang mga 
iyon bilang mga utos ng Diyos, na sundin ang 
mga iyon, at, kung kailangan, mamatay para sa 
mga iyon nang maluwag sa kalooban.”--- Against 
Apion, I, 41, 42 (8). 

Ang matagal nang paninindigang ito ng mga Ju- 
dio hinggil sa kanon ng Hebreong Kasulatan ay 
napakahalaga, batay sa isinulat ni Pablo sa mga 
taga-Roma. Sinabi ng apostol na sa mga Judio ʻipi- 
nagkatiwala ang mga sagradong kapahayagan ng 
Diyos,' kasama na ang pagsulat at pag-iingat sa ka- 
non ng Bibliya.---Ro 3:1, 2. 

Bilang pagkilala sa kanon ng Bibliya na sinang- 
ayunan ng banal na espiritu ng Diyos, hindi bilang 
pagtatakda sa kanon, ang sinaunang mga konsilyo 
(Laodicea, 367 C.E.: Chalcedon, 451 C.E.) at ang ti- 
naguriang mga ama ng simbahan, sa pangkalaha- 
tan, ay nagkaisang tanggapin ang tatag na Judiong 
kanon at tanggihan ang Apokripal na mga aklat. 
Kabilang sa mga ito sina: Justin Martyr, Kristiya- 
nong apolohista (namatay noong mga 165 C.E): 
Melito, “obispo” ng Sardis (ika-2 siglo C.E.): Origen, 
iskolar ng Bibliya (1857-254? C.E.): Hilary, “obispo” 
ng Poitiers (namatay noong 367? C.E.): Epipha- 
nius, “obispo” ng Constantia (mula noong 367 C.E.): 
Gregory Nazianzus (330?-389? C.E.): Rufinus ng 
Aquileia, “ang edukadong Tagapagsalin ni Origen” 
(345?-410 C.E.): Jerome (340?-420 C.E.), iskolar ng 
Bibliya ng simbahang Latin at tagapagtipon ng 


1403 


Vulgate. Sa prologo ni Jerome sa mga aklat ng Sa- 
muel at ng Mga Hari, matapos niyang itala ang 
22 aklat ng Hebreong Kasulatan, sinabi niya: “Ang 
anumang higit pa sa mga ito ay dapat ilagay sa 
apokripa.” 

Ang pinakamatibay na patotoo ng pagiging kano- 
nikal ng Hebreong Kasulatan ay ang mapananali- 
gang mga salita ni Jesu-Kristo at ng mga manunu- 
lat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Bagaman 
wala silang binanggit na eksaktong bilang ng mga 
aklat, malinaw na mauunawaan sa kanilang mga si- 
nabi na ang Apokripal na mga aklat ay hindi kasa- 
ma sa kanon ng Hebreong Kasulatan. 

Kung sila at yaong mga kinausap at sinulatan nila 
ay walang nalalaman at kinikilalang espesipikong 
koleksiyon ng Banal na mga Akda, hindi sana sila 
gumamit ng mga pananalitang gaya ng “ang Kasu- 
latan” (Mat 22:29; Gaw 18:24): ang “banal na Kasu- 
latan” (Ro 1:2): “ang banal na mga kasulatan” (2Ti 
3:15), ang “Kautusan,” na kadalasa'y tumutukoy sa 
buong kalipunan ng Kasulatan (Ju 10:34, 12:34, 
15:25): “ang Kautusan at ang mga Propeta,” na gi- 
namit bilang panlahatang termino upang tukuyin 
ang buong Hebreong Kasulatan at hindi lamang ang 
una at ikalawang seksiyon ng Kasulatang iyon (Mat 
5:17: 7:12: 22:40; Luc 16:16). Nang banggitin ni Pa- 
blo ang “Kautusan,” sumisipi siya sa Isaias.--1Co 
14:21, Isa 28:11. 

Malayong mangyari na isinama sa orihinal na 
Griegong Septuagint ang Apokripal na mga aklat. 
(Tingnan ang APOKRIPA.) Ngunit kung idinagdag 
man sa sumunod na mga kopya ng Septuagint na 
ginamit noong panahon ni Jesus ang ilan sa kadu- 
da-dudang mga akda na ito, siya at ang mga ma- 
nunulat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan ay 
hindi sumipi mula sa mga iyon kahit pa Septuagint 
ang ginagamit nila; hindi nila kailanman itinuring 
na “Kasulatan” o produkto ng banal na espiritu ang 
alinmang akdang Apokripal. Kaya ang Apokripal 
na mga aklat ay hindi lamang salat sa panloob na 
katibayan ng pagkasi ng Diyos at sa patotoo ng si- 
naunang kinasihang mga manunulat ng Hebreong 
Kasulatan, kundi ang mga ito ay wala ring pag- 
sang-ayon ni Jesus at ng kaniyang mga apostol. 
Gayunman, sinang-ayunan ni Jesus ang Hebreong 
kanon, anupat tinukoy niya ang buong Hebreong 
Kasulatan nang banggitin niya “ang lahat ng mga 
bagay na nakasulat sa kautusan ni Moises at sa 
mga Propeta at Mga Awit,” anupat ang Mga Awit 
ang una at pinakamahabang aklat sa seksiyong ti- 
natawag na Hagiographa o Banal na Mga Akda. 
-- Luc 24:44. 

Kapansin-pansin din ang sinabi ni Jesus sa Mateo 
23:35 (at sa Luc 11:50, 51): “Upang dumating sa inyo 
ang lahat ng dugong matuwid na ibinubo sa lupa, 


KANON 


mula sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa 
dugo ni Zacarias na anak ni Barakias, na pinaslang 
ninyo sa pagitan ng santuwaryo at ng altar.” Ang 
totoo, mas huling pinatay ang propetang si Urias 
dahil pinatay siya noong panahon ng paghahari ni 
Jehoiakim, mahigit na dalawang siglo pa pagkatapos 
na mapaslang si Zacarias noong papatapos na ang 
paghahari ni Jehoas. (Jer 26:20-23) Kaya kung ang 
nais tukuyin ni Jesus ay ang buong talaan ng mga 
martir, bakit hindi niya sinabing ‘mula kay Abel 
hanggang kay Urias’? Maliwanag na ito'y dahil ang 
ulat hinggil kay Zacarias ay matatagpuan sa 2 Cro- 
nica 24:20, 21, sa gayo'y halos nasa dulo ng tradi- 
syonal na Hebreong kanon. Kaya sa gayong diwa, 
saklaw ng pananalita ni Jesus ang lahat ng pi- 
naslang na mga saksi ni Jehova na binanggit sa 
Hebreong Kasulatan, mula kay Abel na itinala sa 
unang aklat (Genesis) hanggang kay Zacarias na bi- 
nanggit sa huling aklat (Mga Cronica), na parang 
katulad din ng pananalitang “mula Genesis hang- 
gang Apocalipsis.” 

Ang Kristiyanong Griegong Kasulatan. Ang 
pagsulat, gayundin ang pagtitipon, ng 27 aklat na bu- 
mubuo sa kanon ng Kristiyanong Griegong Kasulatan 
ay katulad din ng sa Hebreong Kasulatan. Si Kristo ay 
"nagbigay ng mga kaloob na mga tao,” anupat “ibini- 
gay niya ang ilan bilang mga apostol, ang ilan bilang 
mga propeta, ang ilan bilang mga ebanghelisador, 
ang ilan bilang mga pastol at mga guro.” (Efe 4:8, 11- 
13) Taglay ang banal na espiritu ng Diyos, itinatag 
nila ang tamang doktrina para sa kongregasyong 
Kristiyano at, “sa pamamagitan ng paalaala,” inulit 
nila ang maraming bagay na naisulat na sa Kasula- 
tan.---2Pe 1:12, 13; 3:1: Ro 15:15. 

May sekular na katibayan na noon pa mang 90- 
100 C.E. ay natipon na ang di-kukulangin sa sam- 
pu sa mga liham ni Pablo. Tiyak na sa pasimula pa 
lamang ay tinitipon na ng mga Kristiyano ang ki- 
nasihang mga kasulatang Kristiyano. 

Mababasa natin na “noong papatapos na ang 
ika-1 siglo, alam ni Clemente na obispo ng Roma 
ang tungkol sa liham ni Pablo sa iglesya sa Co- 
rinto. Kasunod niya, pinatotohanan ng mga liham 
ni Ignatius na obispo ng Antioquia at ni Poly- 
carp na obispo ng Smirna na ang mga liham ni 
Pablo ay naipalaganap na noong ikalawang deka- 
da ng ika-2 siglo.” (The International Standard Bi- 
ble Encyclopedia, inedit ni G. W. Bromiley, 1979, 
Tomo 1, p. 603) Ang sinaunang mga manunulat 
na ito--sina Clemente ng Roma (30?-100? C.E.), 
Polycarp (697-155? C.E.), at Ignatius ng Antioquia 
(huling bahagi ng ika-1 siglo at unang bahagi ng 
ika-2 siglo C.E.)--ay sumipi at humalaw sa iba't 
ibang aklat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan, 
anupat ipinakikitang pamilyar sila sa kanonikal na 
mga akdang iyon. 


KANON 


Sa kaniyang “Dialogue With Trypho, a Jew” (XLIX), 
ginagamit ni Justin Martyr (namatay noong mga 
165 C.E.) ang pananalitang “nasusulat” kapag sumisi- 
pi siya sa Mateo, kagaya rin ng ginagawa ng mga 
Ebanghelyo kapag sumisipi ang mga ito sa Hebreong 
Kasulatan. Ganito rin ang ginawa ng isang di-kilalang 
manunulat sa kaniyang akdang “The Epistle of Bar- 
nabas” (IV). Sa “The First Apology” (LXVI, LXVI), ti- 
nukoy ni Justin Martyr ang “ulat ng mga apostol” bi- 
lang “mga Ebanghelyo.”---The Ante-Nicene Fathers, 
Tomo I, p. 220, 139, 185, 186. 

Si Teofilo ng Antioquia (ika-2 siglo C.E.) ay nagsa- 
bi: “May kinalaman sa katuwiran na hinihiling ng 
kautusan, pinagtitibay ito ng mga pananalitang ma- 
susumpungan kapuwa sa mga propeta at sa mga 
Ebanghelyo, sapagkat sila'y pawang nagsalita nang 
may pagkasi ng iisang Espiritu ng Diyos.” Pagkata- 
pos ay gumamit si Teofilo ng mga pananalitang 
gaya ng “ang sabi ng Ebanghelyo' (sa pagsipi niya sa 
Mat 5:28, 32, 44, 46: 6:3) at “ang salita ng Diyos ay 
nagbibigay sa atin ng mga tagubilin” (sa pagsipi 
niya sa 1Ti 2:2 at Ro 13:7, 3).--The Ante-Nicene 
Fathers, 1962, Tomo II, p. 114, 115, “Theophilus to 
Autolycus” (XII, XII). 

Sa pagtatapos ng ikalawang siglo, walang alin- 
langang kumpleto na ang kanon ng Kristiyanong 
Griegong Kasulatan, at mapapansin natin na kinila- 
la ng mga taong gaya nina Irenaeus, Clemente ng 
Alejandria, at Tertullian na ang awtoridad ng mga 
akdang bumubuo sa Kristiyanong Kasulatan ay ka- 
pantay niyaong sa Hebreong Kasulatan. Sa pagtu- 
koy ni Irenaeus sa Kasulatan, gumawa siya ng di- 
kukulangin sa 200 pagsipi mula sa mga liham ni 
Pablo. Sinabi naman ni Clemente na sasagutin niya 
ang kaniyang mga kalaban sa pamamagitan ng “Ka- 
sulatan na pinaniniwalaan nating mapananaligan 
dahil sa kataas-taasang awtoridad nito,” samaka- 
tuwid nga, “sa pamamagitan ng kautusan at ng 
mga propeta, at sa pamamagitan din ng sagradong 
Ebanghelyo.”--The Ante-Nicene Fathers, Tomo II, 
p. 409, “The Stromata, or Miscellanies.” 

Kinukuwestiyon ng iba ang pagiging kanonikal ng 
ilang aklat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan, 
ngunit napakahina ng kanilang mga argumento. 
Halimbawa, hindi tinatanggap ng ilang kritiko ang 
aklat ng Mga Hebreo dahil lamang sa wala rito ang 
pangalan ni Pablo at dahil medyo naiiba ang istilo 
nito kaysa sa iba niyang mga liham. Gayunman, si- 
nabi ni B. F. Westcott na “ang pagiging kanonikal ng 
Liham ay hindi nakadepende sa kung si Pablo ang 
sumulat nito.” (The Epistle to the Hebrews, 1892, 
p. Ixxi) Ang pagtutol sa aklat ng Mga Hebreo dahil 
lamang sa hindi nabanggit ang pangalan ng manu- 
nulat nito ay walang matibay na saligan yamang 
ang aklat ay kabilang sa Chester Beatty Papyrus 
No. 2 (P4) (tinatayang ginawa mga 150 taon pagka- 


1404 


matay ni Pablo), kasama ng walong iba pang liham 
ni Pablo. 

Kung minsan, kinukuwestiyon ang pagiging ka- 
nonikal ng maliliit na aklat na gaya ng Santiago, Ju- 
das, Ikalawa at Ikatlong Juan, at Ikalawang Pedro 
dahil bibihirang sumipi sa mga aklat na ito ang si- 
naunang mga manunulat. Gayunman, kung pagsa- 
sama-samahin, ang mga aklat na ito ay V36 na ba- 
hagi lamang ng Kristiyanong Griegong Kasulatan at 
sa gayo'y hindi talaga masisipi nang madalas. May 
kaugnayan dito, mapapansin na sinipi ni Irenaeus 
ang Ikalawang Pedro at itinuring itong kanonikal 
gaya rin ng iba pang mga aklat ng Griegong Kasu- 
latan. Totoo rin ito kung tungkol sa Ikalawang Juan. 
(The Ante-Nicene Fathers, Tomo I, p. 551, 557, 341, 
443, “Irenæus Against Heresies”) Ang Apocalipsis, 
na tinatanggihan din ng ilan, ay pinatotohanan ng 
maraming sinaunang komentarista, kabilang na si 
Papias, Justin Martyr, Melito, at Irenaeus. 

Gayunman, ang tunay na sukatan ng pagiging 
kanonikal ng isang aklat ay hindi kung ilang beses 
ito sinipi o kung sinong di-apostolikong manunulat 
ang sumipi mula rito. Sa halip, ang mismong nila- 
laman ng aklat ang magpapatunay kung ito'y pro- 
dukto ng banal na espiritu. Kaya naman hindi ito 
maaaring maglaman ng mga pamahiin o demonis- 
mo, ni magtaguyod man ng pagsamba sa mga ni- 
lalang. Dapat na ito'y lubusang kasuwato ng iba 
pang bahagi ng Bibliya, sa gayo'y sumusuporta sa 
pagiging awtor ng Diyos na Jehova. Ang bawat ak- 
lat ay dapat na kaayon ng makadiyos na “parisan 
ng nakapagpapalusog na mga salita” at kasuwato 
ng mga itinuro at mga ginawa ni Kristo Jesus. (2Ti 
1:13, 1Co 4:17) Maliwanag na ang mga apostol ay 
sinang-ayunan ng Diyos at pinatotohanan naman 
nila ang mga isinulat ng iba pang mga manunulat 
na gaya ni Lucas at ni Santiago na kapatid sa ina ni 
Jesus. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, ang 
mga apostol ay tumanggap ng “kaunawaan sa ki- 
nasihang mga pananalita” upang makilala kung 
ang mga ito ay nagmula sa Diyos o hindi. (1Co 12: 
4, 10) Nang mamatay si Juan, ang huling apostol, 
nagtapos ang mapananaligang kawing na ito ng 
mga taong kinasihan ng Diyos, kaya naman nang 
maisulat ang Apocalipsis, ang Ebanghelyo ni Juan, 
at ang kaniyang mga liham, nakumpleto na ang ka- 
non ng Bibliya. 

Ang nilalaman ng 66 na kanonikal na aklat ng 
ating Bibliya ay magkakasuwato at timbang anupat 
pinatutunayang ang Bibliya ay iisa at kumpleto. 
Inirerekomenda rin ng mga ito ang Bibliya bilang 
ang Salita ng katotohanan na kinasihan ni Jehova, 
na hanggang sa ngayon ay naingatan mula sa la- 
hat ng mga kaaway nito. (1Pe 1:25) Para sa kum- 
pletong talaan ng 66 na aklat ng kanon ng Bibliya, 


1405 


mga manunulat, petsa kung kailan natapos isulat, 
at panahong saklaw ng bawat aklat, tingnan ang 
“Talaan ng mga Aklat ng Bibliya Ayon sa Pagkaka- 
sunud-sunod ng Pagkakasulat” sa ilalim ng BIBLIYA. 
--Tingnan din ang indibiduwal na artikulo para sa 
bawat aklat ng Bibliya. 


KAP [3 pinal, ]]. Ang ika-11 titik ng alpabetong 
Hebreo. Sa tunog, ang kap ay katugma ng kh kapag 
wala itong tuldok (daghesh lene) sa loob nito, ngu- 
nit kapag mayroon itong tuldok sa loob nito (3), na- 
giging matigas ito na gaya ng Ingles na “k.” Sa He- 
breo, ito ang unang titik sa bawat isa sa walong 
talata ng Awit 119:81-88. Magkahawig ang anyo ng 
mga titik na kap [3] at bet [3]. 


KAPAKUMBABAAN. Kabaligtaran ng pag- 
mamapuri at kapalaluan, kababaan ng pag-iisip. 
Hindi ito kahinaan kundi isang kalagayan ng isip na 
kalugud-lugod kay Jehova. 

Sa Hebreong Kasulatan, ang “kapakumbabaan” ay 
hinalaw sa salitang-ugat (‘anah’) na nangangahulu- 
gang “mapighati, maibaba, masiil.” Ang mga sali- 
tang hinalaw sa salitang-ugat na ito ay isinasalin sa 
iba't ibang paraan bilang “kapakumbabaan,” “kaa- 
muan,” “kapighatian,” at iba pa. Ang dalawa pang 
pandiwang Hebreo na may kinalaman sa “kapakum- 
babaan” ay kana” (sa literal, supilin [ang sarili]) at 
sha-phel' (sa literal, magpakababa o maging maba- 
ba). Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang sali- 
tang ta-pei:no-phro-sy'ne ay isinasalin bilang “kapa- 
kumbabaan” at “kababaan ng pag-iisip.” Hinango ito 
sa mga salitang tapeinoo, “gawing mababa,” at 
phren, "ang pag-iisip.” 

Ang isang tao ay maaaring maging mapagpa- 
kumbaba kung isasaalang-alang niya ang kaniyang 
kaugnayan sa Diyos at sa kaniyang kapuwa batay 
sa sinasabi ng Bibliya, at pagkatapos ay isasagawa 
niya ang mga simulaing natutuhan niya. Isang sali- 
tang Hebreo, hith:rap-pes, isinasaling “magpakum- 
baba ka,” ang literal na nangangahulugang “yapakan 
mo ang iyong sarili.” Angkop nitong ipinahahayag 
ang pagkilos na inilalarawan ng pantas na manunu- 
lat ng Mga Kawikaan: “Anak ko, kung ikaw ay nana- 
got para sa iyong kapuwa, . . . kung ikaw ay nasilo ng 
mga pananalita ng iyong bibig, . . . nalagay ka sa pa- 
lad ng iyong kapuwa: Yumaon ka at magpakumbaba 
[yapakan mo ang iyong sarili] at paulanan mo ng 
mga pagsusumamo ang iyong kapuwa. . . . Iligtas 
[mo]... ang iyong sarili.” (Kaw 6:1-5) Sa ibang pa- 
nanalita, isaisantabi mo ang iyong amor propyo, 
aminin mo ang iyong pagkakamali, makipag-ayos 
ka, at humingi ka ng tawad. Sinabi ni Jesus na ang 
isang tao ay dapat magpakababa sa harap ng Diyos 
tulad ng isang bata at na, sa halip na magsikap na 
maging tanyag, dapat siyang maglingkod sa kani- 
yang mga kapatid.---Mat 18:4: 23:12. 


KAPAKUMBABAAN 


Maaari ring matuto ng kapakumbabaan ang isang 
tao kapag siya ay ibinaba, anupat pinagpakumbaba 
ng karanasan. Sinabi ni Jehova sa Israel na pinagpa- 
kumbaba niya sila sa pamamagitan ng pagpapala- 
kad sa kanila nang 40 taon sa ilang sa layuning ila- 
gay sila sa pagsubok upang malaman kung ano ang 
nasa kanilang puso at upang ipakilala sa kanila na 
“hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao kundi 
sa bawat pananalita sa bibig ni Jehova ay nabubu- 
hay ang tao.” (Deu 8:2, 3) Walang alinlangang ma- 
rami sa mga Israelita ang nakinabang sa matinding 
karanasang ito at nagpakumbaba dahil dito. (Iham- 
bing ang Lev 26:41, 2Cr 7:14: 12:6, 7.) Kung ang 
isang tao o isang bansa ay tatangging magpakum- 
baba o tumanggap ng disiplinang nakapagpapa- 
kumbaba, daranas iyon ng pagkaaba sa takdang pa- 
nahon.---Kaw 15:32, 33, Isa 2:11, 5:15. 

Nakalulugod sa Diyos. Napakahalaga ng ka- 
pakumbabaan sa paningin ni Jehova. Bagaman ang 
Diyos ay walang anumang pagkakautang sa sang- 
katauhan, sa kaniyang di-sana-nararapat na kabai- 
tan, handa siyang magpakita ng awa at lingap sa 
mga nagpapakumbaba sa harap niya. Ipinakikita ng 
mga taong iyon na hindi sila nagtitiwala o nagha- 
hambog sa kanilang sarili kundi umaasa sa kani- 
ya at nagnanais na gawin ang kaniyang kalooban. 
Gaya ng sabi ng kinasihang mga Kristiyanong ma- 
nunulat na sina Santiago at Pedro: “Sinasalansang 
ng Diyos ang mga palalo, ngunit nagbibigay siya ng 
di-sana-nararapat na kabaitan sa mga mapagpa- 
kumbaba."”--San 4:6, 1Pe 5:5. 

Kahit yaong mga gumawa noon ng napakasasa- 
mang bagay, kung tunay silang magpapakumbaba 
sa harap ni Jehova at magsusumamo sa kaniya 
ukol sa awa, ay pakikinggan niya. Halimbawa, nang 
magtaguyod si Haring Manases ng Juda ng huwad 
na pagsamba sa lupain, iniligaw niya ang mga tu- 
matahan sa Juda at Jerusalem “upang gumawa ng 
mas masama kaysa sa mga bansa na nilipol ni Jeho- 
va mula sa harap ng mga anak ni Israel.” Gayun- 
man, matapos siyang payaunin ni Jehova sa pagka- 
bihag sa hari ng Asirya, si Manases ay “patuloy na 
nagpakumbaba nang lubha dahil sa Diyos ng kani- 
yang mga ninuno. At patuloy siyang nanalangin sa 
Kaniya, kung kaya hinayaan Niya na siya ay mapa- 
manhikan nito at dininig Niya ang kaniyang paghi- 
ling ng lingap at isinauli siya sa Jerusalem sa kani- 
yang paghahari: at nakilala ni Manases na si Jehova 
ang tunay na Diyos.” Sa gayo'y natutong magpa- 
kumbaba si Manases.--2Cr 33:9, 12, 13, ihambing 
ang 1Ha 21:27-29. 

Naglalaan ng Tamang Patnubay. Ang isa na 
nagpapakumbaba sa harap ng Diyos ay makaaasa 
sa patnubay ng Diyos. Si Ezra ay nagkaroon ng 
mabigat na pananagutang manguna sa mahigit na 


KAPAKUMBABAAN 


1,500 lalaki, bukod pa sa mga saserdote, mga Neti- 
neo, at mga babae at mga bata mula sa Babilonya 
pabalik sa Jerusalem. Karagdagan pa, dala nila ang 
napakaraming ginto at pilak para sa pagpapaganda 
ng templo sa Jerusalem. Kinailangan nila ng protek- 
siyon para sa paglalakbay, ngunit ayaw humingi ni 
Ezra sa hari ng Persia ng isang pangkat ng militar 
na sasama sa kanila, dahil magpapakita iyon ng pa- 
nanalig sa lakas ng tao. Gayundin, bago pa nito ay 
sinabi niya sa hari: “Ang kamay ng aming Diyos ay 
sumasalahat niyaong mga humahanap sa kaniya sa 
ikabubuti.” Kaya naman naghayag siya ng isang 
pag-aayuno, upang ang bayan ay makapagpakum- 
baba sa harap ni Jehova. Humiling sila sa Diyos, at 
siya'y nakinig at naglaan sa kanila ng proteksiyon 
mula sa mga pagtambang ng mga kaaway sa daan 
anupat matagumpay nilang natapos ang mapanga- 
nib na paglalakbay. (Ezr 8:1-14, 21-32) Ang prope- 
tang si Daniel naman, na nasa pagkatapon sa Babi- 
lonya, ay lubhang pinagpala nang isugo sa kaniya 
ng Diyos ang isang anghel at bigyan siya ng isang 
pangitain, sa dahilang nagpakumbaba si Daniel sa 
harap ng Diyos sa paghahanap niya ng patnubay at 
pagkaunawa.--Dan 10:12. 

Ang pagpapakumbaba ay pumapatnubay sa isang 
tao sa tamang landas at umaakay sa kaniya sa kalu- 
walhatian, sapagkat ang Diyos ang siyang nagtata- 
as sa isa at nagbababa naman sa iba. (Aw 75:7) 
“Bago ang pagbagsak ay matayog ang puso ng tao, 
at bago ang kaluwalhatian ay may kapakumbabaan.” 
(Kaw 18:12; 22:4) Kaya naman, ang isa na naghaha- 
ngad ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagpa- 
palalo ay mabibigo, gaya ni Haring Uzias ng Juda, 
na naging pangahas at umagaw sa tungkulin ng sa- 
serdote: “Nang siya ay malakas na, ang kaniyang 
puso ay nagpalalo hanggang sa naging sanhi pa nga 
ng kapahamakan, anupat gumawi siya nang di-tapat 
laban kay Jehova na kaniyang Diyos at pumasok sa 
templo ni Jehova upang magsunog ng insenso sa 
ibabaw ng altar ng insenso.” Nang siya'y magngalit 
sa mga saserdote dahil sa pagtutuwid nila sa kaniya, 
kinapitan siya ng ketong. (2Cr 26:16-21) Dahil sa ka- 
niyang kawalan ng kapakumbabaan, si Uzias ay na- 
ilihis tungo sa kaniyang pagbagsak. 

Nakatutulong sa Panahon ng Kapighatian. 
Malaki ang maitutulong ng kapakumbabaan sa pag- 
harap sa hamon ng kapighatian. Kapag may duma- 
ting na kapahamakan, ang kapakumbabaan ay tu- 
mutulong sa isa na manatiling matatag at magbata 
at magpatuloy sa kaniyang paglilingkod sa Diyos. 
Maraming kapighatiang dinanas si Haring David. 
Tinugis siya ni Haring Saul na para bang siya'y 
isang pugante. Ngunit kailanman ay hindi siya nag- 
reklamo sa Diyos ni itinaas man niya ang kaniyang 
sarili sa pinahiran ni Jehova. (1Sa 26:9, 11, 23) Nang 
magkasala siya laban kay Jehova may kaugnayan 


1406 


kay Bat-sheba at sawayin siya nang matindi ng pro- 
peta ng Diyos na si Natan, siya'y nagpakumbaba sa 
harap ng Diyos. (2Sa 12:9-23) Pagkatapos, nang 
isang Benjamitang nagngangalang Simei ang haya- 
gang manumpa kay David, at ninais patayin ng opi- 
syal ni David na si Abisai ang taong iyon dahil sa ka- 
walang-galang nito sa hari, si David ay nagpamalas 
ng kapakumbabaan. Sinabi niya kay Abisai: “Narito, 
ang aking sariling anak, na lumabas mula sa aking 
sariling mga panloob na bahagi, ay naghahanap sa 
aking kaluluwa, at gaano pa kaya ngayon ang isang 
Benjaminita! . . . Marahil ay ititingin ni Jehova ang 
kaniyang mata, at isasauli nga sa akin ni Jehova ang 
kabutihan sa halip na ang kaniyang sumpa sa araw 
na ito.” (2Sa 16:5-13) Nang maglaon naman, bini- 
lang ni David ang bayan, salungat sa kalooban ni Je- 
hova. Ang ulat ay kababasahan: “At si David ay 
pinasimulang bagabagin ng kaniyang puso pagkata- 
pos niyang bilangin nang gayon ang bayan. Kaya 
sinabi ni David kay Jehova: “Ako ay nagkasala nang 
malubha sa ginawa ko. . . . kumilos ako nang may 
malaking kamangmangan.” (2Sa 24:1, 10) Baga- 
man dumanas siya ng kaparusahan, si David ay hin- 
di inalis bilang hari, malaki ang naitulong ng kani- 
yang kapakumbabaan upang maisauli siya sa pabor 
ni Jehova. 

Isang Katangian ng Diyos. Ang Diyos na Je- 
hova mismo ang naglalakip ng kapakumbabaan sa 
kaniyang mga katangian. Ito'y hindi dahil sa anu- 
mang kakulangan sa ganang kaniya o dahil nagpa- 
pasakop siya sa iba. Sa halip, nagpapamalas siya ng 
kapakumbabaan kapag nagpapakita ng awa at ma- 
laking habag sa nakabababang mga makasalanan. 
Isang kapahayagan ng kaniyang kapakumbabaan 
ang pakikitungo niya sa mga makasalanan at pagla- 
laan ng kaniyang Anak bilang isang hain para sa 
mga kasalanan ng sangkatauhan. Pinahintulutan ng 
Diyos na Jehova ang kabalakyutan sa loob ng mga 
6,000 taon at hinayaan niyang maisilang ang sang- 
katauhan, bagaman nagkasala ang kanilang amang 
si Adan. Sa gayon, sa pamamagitan ng di-sana- 
nararapat na kabaitan, pinagpakitaan ng awa ang 
mga supling ni Adan, anupat binigyan sila ng pag- 
kakataong magtamo ng buhay na walang hanggan. 
(Ro 8:20, 21) Lahat ng ito, pati na ang iba pang ma- 
iinam na katangian ng Diyos, ay nagpapakita ng ka- 
niyang kapakumbabaan. 

Nakita at napahalagahan ni Haring David ang ka- 
tangiang ito sa di-sana-nararapat na kabaitan sa ka- 
niya ng Diyos. Matapos siyang iligtas ni Jehova mula 
sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, siya'y 
umawit: “Ibibigay mo sa akin ang iyong kalasag ng 
kaligtasan, at pinadadakila ako ng iyong kapakum- 
babaan.” (2Sa 22:36, Aw 18:35) Bagaman sa ka- 
niyang karingalan ay nakaupo siya sa kaniyang 
mataas na dako sa pinakamataas na kalangitan, ma- 


1407 


aaring sabihin tungkol kay Jehova: “Sino ang tulad 
ni Jehova na ating Diyos, siya na tumatahan sa ka- 
itaasan? Siya ay nagpapakababa upang tumingin 
sa langit at lupa, ibinabangon ang maralita mula 
sa mismong alabok, itinataas niya ang dukha mula 
sa hukay ng abo, upang paupuin siyang kasama ng 
mga taong mahal, kasama ng mga taong mahal ng 
kaniyang bayan.”--Aw 113:5-8. 

Ang Kapakumbabaan ni Jesu-Kristo. Noong 
siya'y nasa lupa, si Jesu-Kristo ang nagpakita ng pi- 
nakadakilang halimbawa ng isang mapagpakumba- 
bang lingkod ng Diyos. Noong gabi bago siya mama- 
tay, binigkisan ni Jesus ang kaniyang sarili ng isang 
tuwalya at hinugasan at tinuyo ang mga paa ng ba- 
wat isa sa kaniyang 12 apostol, isang paglilingkod 
na karaniwang ginagawa ng mga nakabababa at 
mga alipin. (Ju 13:2-5, 12-17) Bago nito ay sinabi 
niya sa kaniyang mga alagad: “Sinumang nagtataas 
ng kaniyang sarili ay ibababa, at sinumang nagba- 
baba ng kaniyang sarili ay itataas.” (Mat 23:12, Luc 
14:11) Natandaan ng apostol na si Pedro, na naroon 
nang gabing iyon, ang mainam na halimbawa ni Je- 
sus ng pamumuhay ayon sa kaniyang mga salita. 
Nang maglaon ay pinaalalahanan niya ang kani- 
yang mga kapananampalataya: “Kayong lahat ay 
magbigkis ng kababaan ng pag-iisip sa pakikitu- 
ngo sa isa't isa . . . Samakatuwid, magpakababa 
kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng 
Diyos, upang maitaas niya kayo sa takdang pana- 
hon.”---1Pe 5:5, 6. 

Pinasigla ng apostol na si Pablo ang mga Kristiya- 
no na magkaroon ng gayunding pangkaisipang sa- 
loobin na tinaglay ni Jesu-Kristo. Binanggit niya 
ang mataas na posisyon ng Anak ng Diyos sa langit 
kasama ng kaniyang Ama na si Jehova bago siya 
naging tao, ang kaniyang kusang-loob na paghubad 
ng kaniyang sarili, pag-aanyong alipin, at pagiging 
nasa wangis ng tao. Dagdag pa ni Pablo: “Higit pa ri- 
yan, nang masumpungan niya [ni Jesus] ang kani- 
yang sarili sa anyong tao, nagpakababa siya at 
naging masunurin hanggang sa kamatayan, oo, ka- 
matayan sa pahirapang tulos.” Ang mismong mga 
salita ni Jesus tungkol sa gantimpala ng kapakum- 
babaan ay napatunayang totoo sa kaso niya, gaya 
ng sinabi pa ng apostol: “Sa mismong dahilan ding 
ito ay dinakila siya ng Diyos sa isang nakatataas na 
posisyon at may-kabaitang ibinigay sa kaniya ang 
pangalang nakahihigit sa lahat ng iba pang panga- 
lan.”--Fil 2:5-11. 

Kahit pa nga sa gayong lubhang itinaas na posi- 
syon, kapag ginamit na niya 'ang lahat ng awtoridad 
sa langit at sa lupa” upang maisakatuparan ang ka- 
looban ng Diyos may kinalaman sa lupa (Mat 28:18, 
6:10), tataglayin pa rin ni Kristo ang gayunding ka- 
pakumbabaan sa pagtatapos ng kaniyang Sanlibong 


KAPAKUMBABAAN 


Taong Paghahari. Kaya naman sinasabi sa atin ng 
Kasulatan: “Kapag ang lahat ng bagay ay naipasa- 
kop na sa kaniya, kung magkagayon ay magpapasa- 
kop din mismo ang Anak sa Isa na nagpasakop ng 
lahat ng bagay sa kaniya, upang ang Diyos ay ma- 
ging lahat ng bagay sa bawat isa.”--1Co 15:28. 

Sinabi ni Jesu-Kristo hinggil sa kaniyang sarili: 
“Ako ay mahinahong-loob at mababa ang puso.” 
(Mat 11:29) Nang iharap niya ang kaniyang sarili sa 
taong-bayan ng Jerusalem bilang kanilang Hari, ti- 
nupad niya ang sinabi ng hula tungkol sa kaniya: 
“Narito! Ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya 
ay matuwid, oo, ligtas, mapagpakumbaba, at naka- 
sakay sa asno, isa ngang hustong-gulang na hayop 
na anak ng asnong babae.” (Zac 9:9: Ju 12:12-16) Sa 
kaniyang itinaas na makalangit na posisyon, kapag 
siya'y humayo laban sa mga kaaway ng Diyos, ang 
utos ay makahulang ibibigay sa kaniya: “Sa iyong 
karilagan ay magtagumpay ka; sumakay ka alang- 
alang sa katotohanan at kapakumbabaan at katu- 
wiran.” (Aw 45:4) Samakatuwid, yaong mga ma- 
pagpakumbaba ay maaaring magsaya, bagaman 
sila'y sinisiil at pinagmamalupitan ng mga mapag- 
mapuri at mga palalo. Makatatanggap sila ng kaali- 
wan sa mga salitang: “Hanapin ninyo si Jehova, 
ninyong lahat na maaamo sa lupa, na nagsasagawa 
ng Kaniyang hudisyal na pasiya. Hanapin ninyo 
ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan. Baka 
sakaling makubli kayo sa araw ng galit ni Jehova.” 
—Zef 2:3. 

Ang mga salita ni Jehova sa Israel bago ang pag- 
kawasak ng Jerusalem ay nagbigay ng babala sa 
mga mapagpakumbaba at umaliw sa kanila sa pag- 
sasabing sa kabila ng lahat, ang Diyos ay kikilos 
alang-alang sa kanila sa kaniyang takdang panahon. 
Sinabi niya: “Aalisin ko nga mula sa gitna mo ang 
iyong mga nagbubunyi nang may kapalaluan, at 
hindi ka na muling magpapalalo sa aking banal na 
bundok. At mag-iiwan ako sa gitna mo ng isang ba- 
yan na mapagpakumbaba at mababa, at manga- 
nganlong sila sa pangalan ni Jehova.” (Zef 3:11, 12) 
Sa katunayan, ang pagpapakumbaba ay magdudu- 
lot ng kaligtasan sa marami, gaya ng nasusulat: 
“Ang mapagpakumbabang bayan ay ililigtas mo, 
ngunit ang iyong mga mata ay laban sa mga palalo, 
upang maibaba mo sila.” (2Sa 22:28) Sa gayo'y tini- 
tiyak sa atin na ililigtas ng Haring si Jesu-Kristo, na 
sumasakay upang humayo alang-alang sa katotoha- 
nan at kapakumbabaan at katuwiran, ang kaniyang 
bayan na nagpapakumbaba sa harap niya at sa ha- 
rap ng kaniyang Ama, si Jehova. 

Dapat Linangin ng mga Kristiyano ang Kapa- 
kumbabaan. Nang pinapayuhan niya ang mga 
kapuwa Kristiyano na magbihis ng personalidad 
na “ginagawang bago ayon sa larawan ng Isa na 


KAPAKUMBABAAN 


lumalang nito,” sinabi ng apostol na si Pablo: “Alin- 
sunod dito, bilang mga pinili ng Diyos, banal at ini- 
ibig, damtan ninyo ang inyong sarili ng magiliw na 
pagmamahal na may habag, kabaitan, kababaan ng 
pag-iisip, kahinahunan, at mahabang pagtitiis.” (Col 
3:10, 12) Habang binabanggit ang mainam na ha- 
limbawa ni Kristo, pinaalalahanan niya sila: 'May 
kababaan ng pag-iisip na ituring na ang iba [sa mga 
lingkod ng Diyos] ay nakatataas sa inyo.” (Fil 2:3) 
Muli ay namanhik siya: “Maging palaisip kayo sa iba 
na gaya ng sa inyong sarili, huwag magsaisip ng 
matatayog na bagay, kundi makiayon kayo sa ma- 
bababang bagay. Huwag kayong magmarunong sa 
inyong sariling paningin. ”---Ro 12:16. 

Sa katulad na diwa, sinabi ni Pablo sa mga Kris- 
tiyanong nasa lunsod ng Corinto: “Sapagkat, baga- 
man malaya ako mula sa lahat ng tao, nagpaalipin 
ako sa lahat, upang matamo ko ang pinakamara- 
ming tao. Kung kaya sa mga Judio, ako ay naging 
gaya ng Judio, upang matamo ko ang mga Judio, 
doon sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako ay na- 
ging gaya ng nasa ilalim ng kautusan, bagaman 
ako mismo ay wala sa ilalim ng kautusan, upang 
matamo ko yaong mga nasa ilalim ng kautusan. 
Doon sa mga walang kautusan, ako ay naging gaya 
ng walang kautusan, bagaman hindi ako walang 
kautusan sa Diyos kundi nasa ilalim ng kautusan 
kay Kristo, upang matamo ko yaong mga walang 
kautusan. Sa mahihina, ako ay naging mahina, 
upang matamo ko ang mahihina. Ako ay naging la- 
hat ng bagay sa lahat ng uri ng tao, upang sa 
anumang paraan ay mailigtas ko ang ilan.” (1Co 
9:19-22) Kailangan ang tunay na kapakumbabaan 
upang magawa ito. 

Nagbubunga ng kapayapaan. Ang kapakum- 
babaan ay nagtataguyod ng kapayapaan. Ang ta- 
ong mapagpakumbaba ay hindi nakikipag-away sa 
kaniyang mga kapatid na Kristiyano upang maita- 
tag ang kaniyang diumano'y personal na “mga ka- 
rapatan.” Nangatuwiran ang apostol na bagaman 
mayroon siyang kalayaang gawin ang lahat ng ba- 
gay, ang mga bagay na nakapagpapatibay lamang 
ang kaniyang gagawin, at kung ang budhi ng isang 
kapatid ay nabagabag dahil sa kaniyang personal 
na mga pagkilos, iiwasan na niya ang gawaing iyon. 
--Ro 14:19-21: 1Co 8:9-13, 10:23-33. 

Kailangan din ang kapakumbabaan upang mapa- 
natili ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagsu- 
nod sa payo ni Jesus na patawarin ang mga kasa- 
lanan ng iba laban sa atin. (Mat 6:12-15: 18:21, 22) 
At kapag ang isang tao ay nakasakit sa iba, sinusu- 
bok nito ang kaniyang kapakumbabaan na sundin 
ang utos na pumaroon sa isa at aminin ang pagka- 
kamali, at humingi ng kapatawaran. (Mat 5:23, 24) 
O kapag lumapit sa kaniya ang taong nasaktan, ta- 


1408 


nging pag-ibig na nilakipan ng kapakumbabaan 
ang mag-uudyok sa isa na aminin ang pagkaka- 
mali at kumilos kaagad upang makipagkasundo. 
(Mat 18:15, Luc 17:3, ihambing ang Lev 6:1-7.) 
Ngunit ang mga resultang idudulot ng gayong 
pagpapakumbaba sa ikapapayapa ng indibiduwal 
at ng organisasyon ay malayong nakahihigit kay- 
sa sa madarama niyang kahihiyan. Gayundin, da- 
hil sa mapagpakumbabang pagkilos ng indibiduwal 
na iyon, lalong malilinang at mapatitibay sa kaniya 
ang mainam na katangian ng kapakumbabaan. 

Mahalaga para sa pagkakaisa ng kongrega- 
syon. Ang kapakumbabaan ay makatutulong sa 
Kristiyano na maging kontento sa mga bagay na ti- 
nataglay niya, at tutulong ito sa kaniya na mapana- 
tili ang kagalakan at pagkatimbang. Ang pagtu- 
tulungan ng kongregasyong Kristiyano, gaya ng 
inilarawan ng apostol sa Unang Corinto kabana- 
ta 12, ay salig sa pagkamasunurin, kapakumbaba- 
an, at pagpapasakop sa kaayusan ng organisasyon 
ng Diyos. Samakatuwid, bagaman sinasabihan ang 
mga lalaking miyembro ng kongregasyon: “Kung 
ang sinumang lalaki ay umaabot sa katungkulan 
ng tagapangasiwa, siya ay nagnanasa ng isang ma- 
inam na gawa,” sinasabihan din sila na huwag 
maghangad ng katungkulan dahil sa ambisyon, ha- 
limbawa, bilang mga guro ng kongregasyon, sa- 
pagkat ang mga ito ay “tatanggap . . . ng mas ma- 
bigat na hatol.”--1ITi 3:1, San 3:1. 

Ang lahat, mga lalaki at mga babae, ay dapat na 
maging mapagpasakop sa mga nangunguna at da- 
pat na maghintay kay Jehova para sa anumang 
paghirang o pag-aatas sa pananagutan, sapagkat 
siya ang pinagmumulan ng anumang pagtataas ng 
tungkulin. (Aw 75:6, 7) Gaya ng sabi ng ilan sa 
mga Levitang anak ni Kora: “Pinili kong tumayo sa 
pintuan ng bahay ng aking Diyos sa halip na mag- 
libot sa mga tolda ng kabalakyutan.” (Aw 84:10) 
Panahon ang kailangan upang malinang ang ga- 
yong tunay na kapakumbabaan. Nang isinasaad 
ang mga kuwalipikasyon para sa isa na maaatasan 
sa katungkulan ng tagapangasiwa, binanggit ng 
Kasulatan na hindi dapat atasan ang bagong kum- 
berteng lalaki, “dahil baka magmalaki siya at ma- 
hulog sa hatol na ipinataw sa Diyablo."---1Ti 3:6. 

Huwad na Kapakumbabaan. Binabalaan ang 
mga Kristiyano na huwag maging paimbabaw sa 
pagpapakita ng kapakumbabaan. May posibilidad 
na ang sinumang nalulugod sa isang pakunwaring 
kapakumbabaan ay “magmalaki nang walang was- 
tong dahilan ayon sa kaniyang makalamang takbo 
ng pag-iisip.” Ang taong tunay na mapagpakumba- 
ba ay hindi mag-iisip na ang Kaharian ng Diyos 
o ang pagpasok doon ay may kinalaman sa kinaka- 
in o iniinom o sa hindi kinakain o iniinom ng isa. 


1409 


Ipinakikita ng Bibliya na ang isang tao ay makaka- 
kain o makaiinom o maaaring umiwas sa pagkain 
ng ilang bagay sapagkat nadarama niyang dapat 
niyang gawin iyon, mula sa isang pangkalusugang 
pangmalas o alang-alang sa budhi. Ngunit kung 
inaakala ng isang tao na ang pagkakaroon niya ng 
kaayaayang katayuan sa Diyos ay nakasalalay sa 
kung siya ay kumakain, umiinom, o humihipo ng 
ilang bagay o hindi o kung siya ay nangingilin ng 
ilang relihiyosong araw o hindi, hindi niya natatan- 
to na ang kaniyang mga pagkilos ay “mayroon 
ngang kaanyuan ng karunungan sa isang ipina- 
taw-sa-sariling anyo ng pagsamba at pakunwaring 
kapakumbabaan, isang pagpapahirap sa katawan, 
ngunit ang mga iyon ay walang halaga sa pakiki- 
pagbaka sa pagbibigay-lugod sa laman."”---Col 2:18, 
23, Ro 14:17, Gal 3:10, 11. 

Dahil sa huwad na kapakumbabaan, ang isang 
indibiduwal ay maaaring maging palalo, sapagkat 
baka isipin niya na siya ay matuwid sa ganang ka- 
niyang sarili, o baka inaakala niyang naisasakatu- 
paran niya ang kaniyang layunin anupat nakaka- 
limutan niyang hindi niya madadaya si Jehova. 
Kapag naging palalo siya, sa kalaunan ay pagpapa- 
kumbabain siya sa paraang hindi niya maiibigan. 
Siya'y ibababa, at maaari itong mangahulugan ng 
kaniyang pagkapuksa.--Kaw 18:12, 29:23. 


KAPALALUAN [sa Ingles, haughtiness]. Ma- 
panghamak na pagmamapuri, pagmamataas. Ang 
kapalaluan ay kabaligtaran ng kapakumbabaan. 
Ang mga salitang Griego at Hebreo na isinaling “pa- 
lalo” at “kapalaluan” ay may pangunahing kahulu- 
gan na pinagtitinging “mataas,” “dakila,” “matayog,” 
“marilag,” ang sarili. Kapag ang isang tao ay palalo, 
itinuturing niyang siya ay nakahihigit, o nakatataas 
sa kaniyang kapuwa. Dahil dito, kadalasan nang hi- 
nahangad ng gayong tao ang paggalang at atensi- 
yon na higit kaysa sa nararapat at wala siyang ga- 
lang at pakundangan sa iba. 

Isang Kalagayan ng Puso. Ang kapalaluan ay 
isang masamang katangian na hindi lamang basta 
sa isip nagmumula. Binanggit ito ni Jesu-Kristo ka- 
sama ng pagpaslang, pagnanakaw, pamumusong, at 
ng iba pang masasamang gawa at sinabi niya na 
“mula sa loob, mula sa puso ng mga tao,” lumalabas 
ang gayong mga bagay. (Mar 7:21, 22) Si Maria na 
ina ni Jesus sa lupa ay nagsabi tungkol kay Jehova: 
“Pinangalat niya ang mga palalo sa hinahangad ng 
kanilang mga puso.” (Luc 1:51) Namanhik naman si 
David kay Jehova, na sinasabi: “Ang aking puso ay 
hindi naging palalo.”--Aw 131:1; Isa 9:9, Dan 5:20. 

Kahit ang isang tao na naglilingkod sa Diyos nang 
may mapagpakumbabang puso ay maaaring ma- 
ging palalo dahil sa pagtatamo ng kayamanan o ng 


KAPALALUAN 


kapangyarihan o dahil sa kaniyang kagandahan, ta- 
gumpay, karunungan o papuri ng iba. Ang isang 
halimbawa nito ay si Haring Uzias ng Juda. Siya ay 
mahusay na namahala at nagtamasa ng pagpapala 
ni Jehova sa loob ng maraming taon. (2Cr 26:3-5) 
Subalit sinasabi ng rekord ng Bibliya: “Gayunman, 
nang siya ay malakas na, ang kaniyang puso ay 
nagpalalo hanggang sa naging sanhi pa nga ng ka- 
pahamakan, anupat gumawi siya nang di-tapat la- 
ban kay Jehova na kaniyang Diyos at pumasok 
sa templo ni Jehova upang magsunog ng insenso sa 
ibabaw ng altar ng insenso.” (2Cr 26:16) Si Uzias ay 
nagmataas anupat nagsagawa siya ng tungkulin ng 
saserdote, isang pribilehiyo na maliwanag na hindi 
ibinigay ng Diyos sa mga hari ng Israel, sa gayo'y 
ibinubukod ang pagkahari sa pagkasaserdote. 
Noong isang pagkakataon, sa loob ng maikling pa- 
nahon, ang mabuting si Haring Hezekias ay naging 
palalo sa kaniyang puso, at maliwanag na nahawa- 
han niya ng kaniyang kapalaluan ang pinamamaha- 
laan niyang bayan. Naging dakila siya sa kaniyang 
pamamahala dahil sa pagpapala ni Jehova, ngunit 
hindi niya napag-unawa na sa Diyos dapat mapun- 
ta ang lahat ng kapurihan. Ganito ang isinulat ng 
mananalaysay tungkol sa kaniya: “Ngunit si Heze- 
kias ay hindi gumanti nang ayon sa pakinabang na 
isinagawa sa kaniya, sapagkat ang kaniyang puso ay 
nagpalalo at nagkaroon ng galit laban sa kaniya at 
laban sa Juda at Jerusalem.” Mabuti na lamang at 
nakapanumbalik siya mula sa mapanganib na salo- 
obing ito. Nagpapatuloy ang ulat: “Gayunman, si 
Hezekias ay nagpakumbaba dahil sa kapalaluan ng 
kaniyang puso, siya at ang mga tumatahan sa Jeru- 
salem, at ang galit ni Jehova ay hindi dumating sa 
kanila nang mga araw ni Hezekias.”---2Cr 32:25, 26; 
ihambing ang Isa 3:16-24, Eze 28:2, 5, 17. 
Sinasalansang ng Diyos ang Kapalaluan. 
Ang mga palalo ay hindi lamang nakayayamot 
para sa mga taong matapat kundi, mas maselan pa 
rito, sila ay sinasalansang din ng Diyos na Jehova. 
(San 4:6; 1Pe 5:5) Isang kamangmangan at ka- 
salanan ang kapalaluan (Kaw 14:3; 21:4), at ang 
mga palalo ay ibinababa ni Jehova. (2Sa 22:28, Job 
10:16: 40:11: Aw 18:27; 31:18, 23: Isa 2:11, 17) Kung 
hindi iiwan ng isa ang kapalaluan, tiyak na magdu- 
dulot ito ng pagkapuksa. Ang sinaunang bansa ng 
Moab, na nagmataas laban sa Diyos at sa kaniyang 
bayan, ay pinawi noon. (Isa 16:6: 25:10, 11: Jer 
48:29) Maging ang sampung-tribong kaharian ng 
Israel ay hindi pinaligtas nang maging palalo at 
walang-pakundangan ito sa puso.--Isa 9:8-12. 
Pagbabantay Laban sa Kapalaluan. Ang isang 
tao kung gayon ay dapat na mag-ingat nang husto 
upang huwag makapasok sa kaniyang puso ang kapa- 
laluan. Lalo na siyang dapat na maging mapagbantay 


KAPANAHUNAN, MGA 


kapag nagkakamit siya ng tagumpay sa anumang 
pagsisikap o kapag binigyan siya ng isang mas mata- 
as o mas mabigat na posisyon. Dapat na lagi niyang 
isaisip na “ang pagmamapuri ay nauuna sa pagbag- 
sak, at ang palalong espiritu bago ang pagkatisod.” 
(Kaw 16:18) Kung hahayaan niyang tumubo ang ka- 
palaluan, maaari siyang kontrolin nito sa kalaunan 
hanggang sa ituring siya ni Jehova na kabilang sa 
mga ibinigay Niya sa isang di-sinang-ayunang kala- 
gayan ng isip at karapat-dapat sa kamatayan. (Ro 1: 
28, 30, 32) Ang gayong pag-iingat ay lalo nang ang- 
kop “sa mga huling araw,” kung kailan, gaya ng ibi- 
nabala ng apostol, ang kapalaluan ay magiging isa sa 
mga pagkakakilanlang katangian ng mga tao sa mga 
panahong mapanganib na iyon.--2Ti 3:1, 2. 

Bukod dito, dapat iwasan ng taong nagnanais 
magkamit ng pagsang-ayon ng Diyos ang labis na 
pagpuri, na maaaring maglinang ng kapalaluan sa 
iba. Sinasabi ng kawikaan: “Ang matipunong lala- 
king labis na mapamuri sa kaniyang kasamahan ay 
naglalatag lamang ng lambat para sa kaniyang 
mga hakbang.” (Kaw 29:5) Ang isa na labis na ma- 
pamuri ay hindi lamang nagdudulot ng kapahama- 
kan sa kaniyang kasamahan (“ang bibig na labis na 
mapamuri ay nagpapangyari ng pagbagsak”: Kaw 
26:28) kundi naiwawala rin niya ang pagsang-ayon 
ng Diyos. Maingat na iniwasan ng apostol na si Pa- 
blo ang labis na pagpuri at ang kapalaluan.--- ITe 2: 
5, 6. 


KAPANAHUNAN, MGA |5sa Ingles, seasons]. 
Ang kapanahunan ay tumutukoy sa isang yugto 
kung kailan normal na isinasagawa ang isang espe- 
sipikong uri ng agrikultural na gawain o ang isang 
partikular na lagay ng panahon ay namamayani, 
isang angkop o takdang panahon para sa isang ba- 
gay. 

Habang umiikot ang lupa sa palibot ng araw, ang 
pagkakatagilid ng axis ng lupa sa isang anggulo 
mula sa ecliptic plane ay lumilikha ng isang siklo ng 
mga kapanahunan. Bilang mga pananda ng takbo 
ng panahon, ang mga bagay sa kalangitan ay nag- 
sisilbing mga tagapagpahiwatig ng mga kapanahu- 
nan. (Gen 1:14) Sinasabi ng Genesis 8:22 na ang 
mga kapanahunan ng lupa ay “hindi maglilikat.” 
Para sa kaugnayan ng mga buwan ng kalendaryong 
Judio at Gregorian at ng mga kapanahunan ng ka- 
pistahan, mga kapanahunan ng lagay ng panahon, 
at mga kapanahunang agrikultural, tingnan ang 
KALENDARYO. 

Ang mga kapanahunang agrikultural ay may ma- 
lapit na kaugnayan sa taunang “mga kapanahunan 
ng kapistahan” kung kailan ipinagdiriwang ang mga 
kapistahang itinakda ng Kautusang Mosaiko. (1Cr 
23:31, 2Cr 31:3) Kaya naman, nang payuhan ni Pa- 
blo ang ilang Judiong Kristiyano na 'ubod-ingat na 


1410 


nangingilin ng mga araw at mga buwan at mga ka- 
panahunan,” ang tinutukoy niya ay ang mga kapa- 
nahunan ng kapistahan na bahagi noon ng Kau- 
tusan, hindi lamang basta mga kapanahunan ng 
lagay ng panahon o mga kapanahunang agrikultu- 
ral.--Gal 4:10. 

Samakatuwid, ang “kapanahunan” ay maaaring 
tumukoy sa isang nakatalaga o takdang panahon 
o isang yugto na may partikular na mga katangian. 
(Gaw 3:19, tlb sa Rbi8, Ro 8:18: Gal 6:9) Sa kalaunan, 
lubusang nilinaw sa mga Kristiyano kung ano ang 
kalakip sa nakapagpapalusog na turo at wastong 
paggawi. Kasuwato nito, iyon ang “kapanahunan” na 
dapat silang maging gising. (Ro 13:11-14) Lubhang 
interesado noon ang mga mananamba ni Jehova sa 
“mga panahon o mga kapanahunan,” o mga yugto 
kung kailan magaganap ang kalooban niya sa ilang 
partikular na mga bagay (Gaw 1:7), at napag-uuna- 
wa nila ang mga iyon habang pasulong na isinisiwa- 
lat ang mga iyon.-- 1Te 5:1. 

May kinalaman sa pananahanan ng mga bansa sa 
lupa, “itinalaga [ng Diyos] ang mga takdang pana- 
hon” (Gaw 17:26, “itinakda ang mga yugto sa kani- 
lang kasaysayan,” NE) anupat siya ang nagpapasiya 
kung kailan magaganap ang ilang pagbabago, gaya 
ng pagdating ng takdang panahon upang bunu- 
tin ng Diyos ang mga tumatahang Canaanita sa 
Lupang Pangako.--Gen 15:13-21, Jer 25:8-11, Dan 
2:21, 7:12, tingnan ang TAKDANG PANAHON NG MGA 
BANSA, MGA. 


KAPANGAHASAN. Pagsasagawa ng isang 
bagay na ang isa'y walang karapatan, pahintulot, 
o awtoridad na gawin, kawalang-pakundangan sa 
paggawi o pag-iisip: paglampas sa mga takdang 
hangganan, padalus-dalos na pagsuway. Ang sali- 
tang ito ay nauugnay sa kapalaluan, pagmamataas, 
pagmamapuri, at kagaspangan. Kabaligtaran ito ng 
mga salitang kaamuan at kahinhinan. 
Nagbubunga ng Kapangahasan ang Pagma- 
mapuri at Galit. Ang salitang Hebreo na za- 
dhohn', isinasaling “kapangahasan,” ay halaw sa 
pandiwang zidh, na nangangahulugang “magpaku- 
lo, mag-init.” (Gen 25:29, Exo 21:14) Dahil sa pag- 
iinit sa galit o pagmamapuri, ang isang tao ay 
maaaring kumilos nang padalus-dalos, maging ma- 
tapang nang wala sa lugar, at makatapak ng mga 
karapatan ng iba. Sinasabi ng kawikaan: “Pangahas 
at mapagmapuri-sa-sariling hambog ang panga- 
lan niyaong kumikilos sa silakbo ng kapangahasan.” 
(Kaw 21:24) Sa Deuteronomio 1:43, ang anyong 
pandiwa nito ay ginagamit sa paglalarawan sa pag- 
kilos ng bayan ng Israel nang sila ay sumuway sa 
utos ng Diyos at humayo nang walang pahintulot. 
Sinabi sa kanila ni Moises: “Kaya nagsalita ako sa 
inyo, at hindi kayo nakinig kundi nagsimula kayong 


1411 


gumawi nang mapaghimagsik laban sa utos ni Je- 
hova at nag-init kayo nang lubos, at tinangka nin- 
yong umahon sa bundok.” May isa pang salitang 
Hebreo, ang ‘aphal’, na ginagamit naman sa ulat ng 
pangyayari ring ito sa Bilang 14:40-44: “Sinabi ni 
Moises: '.. . Huwag kayong umahon, sapagkat si Je- 
hova ay wala sa gitna ninyo ... ' Gayunman, sila ay 
nangahas na umahon sa taluktok ng bundok,” kung 
saan natalo sila sa mga kamay ng mga tumatahan 
doon. Sila ay 'nagmalaki” taglay ang maling pagtiti- 
wala.--Ihambing ang Hab 2:4. 

Ipinakikita rin ng utos ng Diyos sa Israel na ang 
galit ay maaaring magbunga ng nakapipinsalang 
kapangahasan at malubhang paglabag sa kautusan 
ng Diyos: “Kung ang isang tao ay mag-init [isang 
anyo ng zidh] laban sa kaniyang kapuwa anupat ma- 
patay niya ito nang may katusuhan, kukunin mo 
siya kahit na mula sa aking altar upang mamatay.” 
--Exo 21:14. 

Mag-ingat Laban sa Kapangahasan. Natan- 
to ni Haring David, na pinagkalooban ng Diyos 
ng maraming pabor at ng malaking awtoridad, na 
posibleng nagkakasala siya ng kapangahasan. Na- 
nalangin siya: “Mga pagkakamali--sino ang maka- 
tatalos? Mula sa mga nakakubling kasalanan ay ari- 
in mo akong walang-sala. Mula rin sa mga gawang 
mapangahas ay pigilan mo ang iyong lingkod, hu- 
wag mong hayaang manaig sa akin ang mga iyon. 
Kung magkagayon ay magiging ganap ako, at ma- 
nanatili akong walang-sala mula sa maraming pag- 
salansang.” (Aw 19:12, 13) Kaya nga, napakalaki ng 
panganib, at kailangang magbantay nang husto la- 
ban sa bagay na ito. Ang mapangahas na pagkilos 
ay isang pagkakasalang mas malubha kaysa sa pag- 
kakamali. May mataas man o mababang posisyon 
ang isa, ang paglampas niya sa mga takdang hang- 
ganan ay karima-rimarim na bagay sa paningin ng 
Diyos. Si Uzias, bagaman isang makapangyarihang 
hari na nagtamasa ng mga pagpapala ng Diyos, 
ay pinasapitan ng ketong dahil may-kapangaha- 
san siyang gumanap ng tungkulin ng saserdote. 
(2Cr 26:16-21) Kapangahasan ang nagtulak kay Ha- 
ring Saul na maghimagsik laban kay Jehova. Palib- 
hasa'y hindi na niya nais maghintay pa sa pagda- 
ting ni Samuel, inihandog na mismo ni Saul ang 
hain. (1Sa 13:8-14) Sarili niya ring pagpapasiya ang 
pinairal niya nang paligtasin niya ang Amalekitang 
si Haring Agag at ang pinakamaiinam na samsam, 
bagaman ang utos ni Jehova ay italaga sa pagka- 
puksa ang mga Amalekita. Dahil sa kaniyang mapa- 
ngahas na landasin, itinakwil si Saul bilang hari. 
--1Sa 15:8, 9, 11, 18, 19. 

Ang isang kilalang halimbawa ng kapangahasan 
ng isang di-maharlikang Israelita ay yaong kay 
Uzah. Inihahatid noon ang kaban ng tipan patu- 
ngong Jerusalem sa pamamagitan isang karitong 


KAPANGAHASAN 


hila-hila ng mga baka, anupat salungat iyon sa pa- 
raang binalangkas ng Diyos. Nang muntik na itong 
maibuwal ng mga baka, iniunat ni Uzah ang kani- 
yang kamay at sinunggaban niya ang Kaban upang 
pigilan ito. Dahil sa walang-pitagang kapangaha- 
sang iyon, sinaktan siya ni Jehova, at siya ay nama- 
tay.--2Sa 6:6, 7. 

Kung hindi tiyak ng isang tao ang dapat niyang 
maging pagkilos hinggil sa isang usapin, o hindi 
siya sigurado kung may awtoridad siyang gawin 
ang isang bagay, dapat muna siyang sumangguni 
sa iba na may kaalaman at kaunawaan hinggil 
doon. Nagpapayo ang Kasulatan: “Dahil sa kapa- 
ngahasan ang isa ay lumilikha lamang ng pag- 
tatalo, ngunit sa mga nagsasanggunian ay may 
karunungan.” (Kaw 13:10) Ang kapangahasan ay 
humahantong sa kapaha-pahamak na mga resulta, 
ililigtas naman ng kahinhinan ang isang tao. Sina- 
sabi ng taong marunong: “Dumating ba ang ka- 
pangahasan? Kung gayon ay darating ang kasi- 
raang-puri, ngunit ang karunungan ay nasa mga 
mahinhin.”--Kaw 11:2. 

Kawalang-galang sa Soberanya ng Diyos. 
Kapag ang isang tao ay kumikilos nang may kapa- 
ngahasan sa harap ng Diyos, nagpapakita siya ng 
kawalang-galang sa soberanya at pagka-Diyos ni 
Jehova. Yaong mga nag-aangking lingkod niya at 
pagkatapos ay hindi angkop na kumakatawan sa 
kaniya ay higit namang kasuklam-suklam. Tungkol 
sa mga bulaang propeta, sinabi ni Jehova: “Ang 
propeta na mangangahas na magsalita sa aking 
pangalan ng salita na hindi ko iniutos sa kaniya na 
salitain .. . ang propetang iyon ay dapat mamatay. 
... Kapag ang propeta ay nagsalita sa pangalan ni 
Jehova at ang salita ay hindi nangyari o nagkato- 
too,... may kapangahasang sinalita iyon ng prope- 
ta.”--Deu 18:20-22. 

Gayundin, ang kawalang-galang kay Jehova ay 
ipinahihiwatig ng kawalang-galang sa kaniyang ina- 
tasang mga lingkod, na maaaring dahil sa kapanga- 
hasan. Sa Israel, ang mahihirap na kaso ay dinadala 
'sa dako na pinili ni Jehova” (anupat iyon ay ang Je- 
rusalem, mula noong mga araw ni David patuloy). 
Ang sinumang humamak sa inilapat na hatol ay pa- 
patayin, sapagkat sa pagtindig niya laban sa mga ki- 
natawan ng Diyos ay sumasalansang siya sa Diyos. 
Ganito ang mababasa sa kautusan: “Gawin mo ang 
ayon sa kautusan na itatagubilin nila sa iyo, at ang 
ayon sa hudisyal na pasiya na sasabihin nila sa iyo. 
... At ang taong gagawi nang may kapangahasan 
na hindi makikinig sa saserdote na nakatayo upang 
maglingkod doon kay Jehova na iyong Diyos o sa hu- 
kom, ang taong iyon ay dapat mamatay, at aalisin 
mo ang kasamaan sa Israel. At maririnig ng buong 
bayan at matatakot, at hindi na sila kikilos pa nang 


KAPANGANAKAN 


may kapangahasan.” (Deu 17:8-13, ihambing ang Bil 
15:30.) Bumabanggit ang apostol na si Pedro ng ilan 
na nagpakita ng labis na kawalang-galang sa Diyos 
at sa Kaniyang pinahirang mga lingkod, anupat ini- 
lalarawan niya sila bilang “mapusok [mula sa Grie- 
gong tol-me-tes, “mapangahas,” KJ], mapaggiit ng 
sarili, hindi sila nanginginig sa mga maluwalhati 
kundi nagsasalita nang may pang-aabuso.” Ang ga- 
yong mga tao, sabi ni Pedro, ay ‘daranas ng pagka- 
puksa sa kanilang sariling landasin ng pagkapuksa." 
--2Pe 2:10, 12. 

Ang pagiging pangahas dahil sa kaugnayan sa la- 
man ay maaaring maging isang silo. Napag-unawa 
ni Juan na Tagapagbautismo ang kaisipan ng mga 
Judio noong lumapit sila sa kaniya. Binabalaan 
niya sila: “Huwag ninyong ipagpalagay na sabi- 
hin sa inyong sarili, “Bilang ama ay taglay na- 
min si Abraham.” Sapagkat sinasabi ko sa inyo na 
ang Diyos ay makapagbabangon ng mga anak kay 
Abraham mula sa mga batong ito.” (Mat 3:9) Dito, 
ang salitang Griego na isinalin bilang “ipagpalagay,” 
o ipangahas, ay do'xe-te, mula sa do-ke'o, na may 
pangunahing kahulugan na “mag-isip, bumuo ng 
opinyon (tama o mali).” 

Magwawakas ang Kapangahasan. Ang si- 
naunang Babilonya ay isang pangunahing halim- 
bawa ng kapangahasan laban sa Diyos, kung kaya 
mula't sapol ay kalaban na siya ng Diyos. Sinabi ng 
propetang si Jeremias sa kaniya: “Narito! Ako ay 
laban sa iyo, O Kapangahasan,' ang sabi ng Sobera- 
nong Panginoon. . . . Ang Kapangahasan ay tiyak 
na matitisod at mabubuwal.” (Jer 50:29, 31, 32) 
Ang makasagisag na Babilonyang Dakila ay napa- 
tunayang ang mahigpit at pinakapangahas na kaa- 
way ng Diyos sa lupa, nilalasing niya ang mga tu- 
matahan sa lupa “sa alak ng kaniyang pakikiapid” 
at siya ang may pananagutan sa “dugo ng mga 
propeta at ng mga banal at ng lahat niyaong mga 
pinatay sa lupa. Dahil dito ay daranas siya ng 
walang-hanggang pagkapuksa (Apo 17:2, 5: 18: 
7, 8, 20, 24) Kaayon ito ng pangako ni Jehova na 
wawakasan niya ang lahat ng maka-Babilonyang 
kapangahasan: “Paglalahuin ko nga ang pagmama- 
puri ng mga pangahas, at ang kapalaluan ng mga 
maniniil ay aking ibababa. "--Isa 13:11. 


KAPANGANAKAN. Ang salitang Hebreo na 
ya-ladh'ay nangangahulugang “magsilang, manga- 
nak, magluwal, maging anak si.” (Gen 4:1, 2, 16:15, 
30:39, 1Cr 1:10) Nauugnay ito sa yeledh ('bata"” 
[Gen 21:8]), sa moh-ledheth (pinanganakan, taha- 
nan, mga kamag-anak [Gen 31:13, tlb sa Rbi8]), at 
sa toh-le-dhohth' (kasaysayan: kasaysayang pinang- 
galingan, mga pinagmulan, talaangkanan [Gen 2:4, 
tlb sa Rbi8, Mat 1:1, tlb sa Rbi8]). Ang terminong 
Hebreo na chil (o, chul), bagaman pangunahing gi- 


1412 


nagamit may kinalaman sa pagkakaroon ng mga ki- 
rot ng pagdaramdam, ay ginagamit sa Job 39:1 at 
Kawikaan 25:23 upang tumukoy sa panganganak. 
(Ihambing ang Isa 26:17, 18: tingnan ang KIROT NG 
PAGDARAMDAM, MGA.) Ang terminong Griego na gen- 
na'o naman ay nangangahulugang “maging anak si; 
magkaanak ng; magluwal:, maipanganak.” (Mat 1:2: 
Luc 1:57, Ju 16:21, Mat 2:1) Ang ti'kto ay isinasaling 
"magsilang.”--Mat 1:21. 

May “panahon ng kapanganakan,” ang sabi ni So- 
lomon, at karaniwan na, sa mga tao ay nangyayari 
ito mga 280 araw pagkaraan ng paglilihi. (Ec 3:2) 
Para sa mga magulang, kadalasang ang araw ng 
pagsilang ng kanilang sanggol ay may kaakibat na 
malaking pagsasaya, bagaman para sa indibiduwal, 
ayon sa marunong na si Haring Solomon, kung sa 
buong buhay ng isang tao ay gumawa siya ng ma- 
buti at nagkaroon siya ng mabuting pangalan sa ha- 
rap ng Diyos, ang araw ng kaniyang kamatayan ay 
mas mabuti kaysa sa araw ng kaniyang kapangana- 
kan.--Luc 1:57, 58, Ec 7:1. 

Mula pa noong unang mga panahon, ang mga 
komadrona ay tumutulong na sa panganganak. 
Isang uri ng tuntungang paanakan ang ginagamit 
bilang pantulong sa ina at bilang pantulong din sa 
komadrona sa pagpapaanak. Maaaring ito ay dala- 
wang bato o laryo kung saan yumuyukyok o tumi- 
tingkayad ang ina kapag nanganganak. (Exo 1:16) 
Ang salitang Hebreo na isinaling “tuntungang pa- 
nganakan” sa Exodo ('ov:na'yim) ay nauugnay sa 
salitang Hebreo para sa “bato” at maliban dito ay 
minsan na lamang muling lumilitaw sa Bibliya (Jer 
18:3), kung saan isinasalin naman ito bilang “mga 
gulong ng magpapalayok.” Ganito ang sabi ng The 
International Standard Bible Encyclopedia: “Ang 
salitang ito ay ginagamit sa dalawang tekstong 
iyon sa doblihang anyo, anupat walang alinlangang 
tumutukoy sa bagay na ang gulong ng magpapala- 
yok ay binubuo ng dalawang lapad na bilog, at 
nagpapahiwatig na ang tuntungang paanakan ay 
doblihan din.” (Tomo 1, 1979, p. 516) Pinatototoha- 
nan ng sinaunang hieroglyphics na ang gayong 
mga tuntungang panganakan ay ginamit noon sa 
Ehipto. 

Bagaman sa isang makasagisag na diwa, bina- 
banggit sa Ezekiel 16:4 ang mga bagay na ginagawa 
pagkapanganak ng ina, na kadalasa'y mga koma- 
drona ang gumagawa. Ang talimpusod ay pinuputol 
at ang sanggol ay hinuhugasan, kinukuskusan ng 
asin, at saka binabalot ng mga pambilot na tali. Ma- 
aaring ginamit ang asin upang matuyo ang balat at 
maging mahigpit at banat. Kapag ang sanggol ay 
binalot ng mga pambilot na tali mula sa ulo hang- 
gang sa paa, gaya ng ginawa kay Jesus (Luc 2:7), ito 
ay nagmimistulang momya at dahil dito ay napana- 


1413 


natiling mainit at tuwid ang katawan nito, sinasa- 
bing sa pagbibigkis ng mga tali mula sa ilalim ng 
baba paikot sa tuktok ng ulo ay nasasanay ang 
sanggol na huminga sa mga butas ng ilong nito. 
Ang ganitong pag-aalaga sa mga bagong-silang na 
sanggol ay nagmula pa noong sinaunang panahon, 
sapagkat pamilyar si Job sa mga pambilot na tali. 
--Job 38:9. 

Matapos maasikaso ang dagliang mga panganga- 
ilangan ng ina at ng sanggol, ang sanggol ay iniha- 
harap sa ama nito, o ipinatatalastas ang balita tung- 
kol sa kapanganakan nito, at kinikilala ng ama na 
anak niya ito. (Jer 20:15) Gayundin naman, kapag 
ang isang alilang babae ay nagkaanak sa asawa ng 
kaniyang baog na among babae bilang kahalili nito, 
ang supling ay kinikilalang pag-aari ng among ba- 
bae. (Gen 16:2) Maliwanag na ito ang ibig sabihin ni 
Raquel nang hilingin niya na ang kaniyang aliping 
babae na si Bilha ay “magsilang sa ibabaw ng aking 
mga tuhod” upang “magkaroon siya ng mga anak 
mula sa kaniya.” (Gen 30:3) Hindi ito nangangahu- 
lugan na ang sanggol ay literal na isisilang sa iba- 
baw ng mga tuhod ni Raquel, kundi na maaari niya 
itong kalungin sa kaniyang mga tuhod na para 
bang ito ay sarili niyang anak.--Ihambing ang Gen 
50:23. 

Alinman sa pagkapanganak sa sanggol o kapag ti- 
nuli ito, pagkaraan ng walong araw, ang sanggol ay 
pinapangalanan ng isa sa mga magulang. Kung hin- 
di sila magkasundo, ang pangalang ipinasiya ng 
ama ang masusunod. (Gen 16:15, 21:3, 29:32-35, 
35:18: Luc 1:59-63, 2:21) Ang sanggol ay karani- 
wang pinasususo ng ina (Gen 21:7, Aw 22:9, Isa 
49:15: 1Te 2:7), bagaman kung minsan ay waring 
gumagamit ng ibang mga babae. (Exo 2:7) Kadala- 
san ay hindi inaawat sa suso ang bata hangga't wala 
pa itong dalawa o tatlong tadng gulang o higit pa. 
Waring si Isaac ay limang tadng gulang nang awa- 
tin sa suso, at sa kaniyang kaso, ang kaganapang ito 
ay ipinagdiwang at ipinagpiging.---Gen 21:8, 1Sa 1: 
22, 23. 

Sa ilalim ng Kautusang Mosaiko, ang isang baba- 
ing nagsilang ng isang batang lalaki ay marumi sa 
seremonyal na paraan sa loob ng 7 araw, bukod 
pa sa karagdagang 33 araw na kahilingan para sa 
kaniyang pagpapadalisay. Kung ang batang isini- 
lang ay babae, ang ina ay ituturing na marumi sa 
loob ng 14 na araw, anupat hinihiling naman ang 
66 na araw pa para sa pagpapadalisay. Sa katapu- 
san ng yugto ng pagpapadalisay, isang handog na 
sinusunog at isang handog ukol sa kasalanan ang 
ihahain para sa kaniya: isang batang barakong tupa 
at isang batu-bato o isang inakay na kalapati, o da- 
lawang batu-bato o dalawang inakay na kalapati, 
ayon sa kakayahan ng mga magulang. (Lev 12:1-8, 
Luc 2:24) Kung ang anak na lalaki ay panganay, ka- 


KAPANGYARIHAN, MAKAPANGYARIHANG MGA GAWA 


ilangan siyang tubusin sa pamamagitan ng pagba- 
bayad ng limang siklong pilak (511).--Bil 18:15, 16, 
tingnan ang PANGANAY. 

Sa Kasulatan, maraming ulit na ginagamit sa ma- 
kasagisag na diwa ang mga terminong may kinala- 
man sa likas na panganganak. (Aw 90:2, Kaw 27:1, 
Isa 66:8, 9; San 1:15) Angkop na inilalarawan ng tin- 
di ng mga hapdi ng pagdaramdam ang di-matata- 
kasang paghihirap na dulot ng ibang mga bagay. 
(Aw 48:6, Jer 13:21: Mik 4:9, 10: Gal 4:19; 1Te 5:3) Sa 
espirituwal na diwa, sinabi ni Jesus na ang isa ay da- 
pat na ‘maipanganak sa tubig at espiritu upang ma- 
kapasok sa Kaharian. Nasasangkot dito ang pagiging 
bautisado sa tubig at inianak ng espiritu ng Diyos, sa 
gayon ay nagiging isang anak ng Diyos na may pag- 
asang makibahagi sa makalangit na Kaharian. (Ju 
3:3-8, 2Co 5:17; 1Pe 1:3, 23) Sa makasagisag na pa- 
nanalita, inilalarawan ng Apocalipsis ang “pagsilang 
ng isang anak na lalaki, isang lalaki, sa langit pag- 
katapos ng isang yugto ng matinding paghihirap. 
--Apo 12:1-5. 


KAPANGYARIHAN, MAKAPANGYARI- 
HANG MGA GAWA. Ang kapangyarihan ay 
ang kakayahang magsagawa ng mga bagay- 
bagay; gayundin, ang awtoridad o impluwensiya 
na resulta ng pagkakaloob o posisyon. Ang salitang 
Hebreo na ko@ch ay isinasalin bilang “kapang- 
yarihan,” “lakas,” “kalakasan,” o “kakayahan”: ang 
gevurah, bilang “kalakasan” o “kapangyarihan”: 
at ang 0z naman, bilang “lakas,” “kalakasan,” o “tin- 
di.” Ang Griegong dyna-mis ay isinasalin bilang 
“kalakasan,” “kapangyarihan,” o “makapangyari- 
hang mga gawa,” alinman ang angkop sa kon- 
teksto. 

Sa pagtatapos ng ikaanim na “araw” ng pagla- 
lang, ang Diyos ay nagsimulang “magpahinga mula 
sa lahat ng kaniyang gawa na nilalang niya upang 
gawin.” (Gen 2:2, 3) Nagpahinga siya mula sa mga 
gawang paglalang na ito, ngunit hindi siya tumigil 
sa paggamit ng kaniyang kapangyarihan. Mahi- 
git na 4,000 taon pagkatapos na makumpleto ang 
mga gawang paglalang sa lupa, sinabi ng kaniyang 
Anak: “Ang aking Ama ay patuloy na gumagawa 
hanggang ngayon, at ako ay patuloy na gumaga- 
wa.” (Ju 5:17) Hindi lamang sa dako ng mga 
espiritu nanatiling aktibo si Jehova, maraming ulat 
ang Bibliya tungkol sa mga pagpapamalas niya ng 
kapangyarihan at tungkol sa kaniyang makapang- 
yarihang mga gawa para sa sangkatauhan. Kung 
minsan ay “nananatili siyang walang imik at nagpi- 
pigil ng kaniyang sarili, ngunit kapag sumapit na 
ang kaniyang takdang panahon para kumilos, gina- 
gawa niya ito nang “buong kalakasan. ”---Isa 42:13, 
14: ihambing ang Aw 80:2, Isa 63:15. 


KAPANGYARIHAN, MAKAPANGYARIHANG MGA GAWA 


Ang “paggawa" ay nangangahulugan ng pagkilos 
na may layunin. Ang mga gawa ni Jehova ay hin- 
di resulta ng magulo o pabugsu-bugsong paggamit 
ng lakas. Sa halip, ang mga ito ay organisado 
at makabuluhang mga pagkilos na may tiyak na 
tunguhin. Bagaman pinananatili ng kaniyang ka- 
pangyarihan ang pag-iral ng uniberso at ng mga 
nilalang na buhay na tumatahan dito (Aw 136:25; 
148:2-6, Mat 5:45), si Jehova ay hindi maitutulad sa 
isang planta ng kuryente na walang personalidad: 
pinatutunayan ng kaniyang mga gawa na siya'y 
isang Diyos na may personalidad at layunin. Isa rin 
siyang Diyos na may-kaunawaang nakikisangkot sa 
mga gawain ng tao sa partikular na mga panahon 
sa kasaysayan, sa itinakdang mga lugar, at may 
kaugnayan sa partikular na mga tao o mga grupo 
ng mga tao. Bilang ang “buhay at tunay na Diyos" 
(1Te 1:9: Jos 3:10: Jer 10:10), ipinakikita niyang na- 
babatid niya ang lahat ng nagaganap sa uniberso, 
anupat tumutugon siya ayon sa kung ano ang 
nangyayari at kusa siyang kumikilos para isakatu- 
paran ang kaniyang layunin. 

Sa lahat ng pagkakataon, ang iba't ibang pagpa- 
pamalas niya ng kapangyarihan ay kaayon ng kani- 
yang katuwiran (Aw 98:1, 2, 111:2, 3, 7: Isa 5:16): 
ang lahat ng iyon ay nakapagtuturo sa kaniyang 
mga nilalang. Sa isang panig, ipinakikita ng mga 
iyon na ang pagkatakot sa kaniya ay “nararapat,” sa- 
pagkat siya'y isang Diyos na “humihiling ng bukod- 
tanging debosyon" at isang “apoy na tumutupok" la- 
ban sa mga nagsasagawa ng kabalakyutan, anupat 
“isang bagay na nakatatakot ang mahulog sa mga 
kamay ng Diyos na buhay.” (Jer 10:6, 7; Exo 20:5, 
Heb 10:26-31, 12:28, 29) Hindi siya maaaring daya- 
in.--Exo 8:29. 

Sa kabilang panig, ginagamit niya ang kaniyang 
kapangyarihan sa higit na kamangha-manghang 
paraan upang gantimpalaan ang matuwid-pusong 
mga tao na taimtim na humahanap sa kaniya, 
upang palakasin sila na gumanap ng mga atas at 
mga gawain (Aw 84:5-7: Isa 40:29-31) at batahin 
ang mga kaigtingan (Aw 46:1, Isa 25:4), upang pag- 
laanan at alalayan sila (Aw 145:14-16), at upang 
ipagsanggalang, iligtas, at palayain sila sa mga pa- 
nahon ng panganib at pananalakay. (Aw 20:6, 7) 
“Ang kaniyang mga mata ay lumilibot sa buong 
lupa upang ipakita ang kaniyang lakas alang-alang 
sa mga may pusong sakdal sa kaniya.” (2Cr 16:9) 
Nababatid niyaong mga nakakakilala sa kaniya na 
ang kaniyang pangalan ay isang “matibay na tore” 
na kanilang matatakbuhan. (Kaw 18:10, Aw 91:1-8) 
Ang kaalaman tungkol sa kaniyang makapangyari- 
hang mga gawa ay nagbibigay-katiyakan na diniri- 
nig niya ang mga panalangin ng kaniyang nagtiti- 
walang mga lingkod at na may kakayahan siyang 


1414 


sagutin ang mga iyon sa pamamagitan ng “mga ka- 
kila-kilabot na bagay sa katuwiran,” kung kinakaila- 
ngan. (Aw 65:2, 5) Sa makasagisag na diwa, siya 
ay “malapit” at sa gayo'y mabilis na makatutugon. 
--Aw 145:18, 19: Jud 24, 25. 

Ang Kapangyarihan ay Mababanaag sa Sang- 
nilalang. Ang mga tao ay makakakita ng ebiden- 
siya ng kapangyarihan sa pisikal na sangnilalang, sa 
pagkalalaki at di-mabilang na mga bituin (ihambing 
ang Job 38:31-33) at gayundin sa lahat ng mga ba- 
gay sa lupa. Ang mismong lupa ay sinasabing may 
kapangyarihan o lakas (Gen 4:12), anupat napagku- 
kunan ng pagkain na nagbibigay ng lakas (1Sa 
28:22), at ang lahat ng bagay na nabubuhay ay ka- 
kikitaan ng lakas, gaya ng mga halaman, mga ha- 
yop, at tao. Alam na alam na rin ngayon na maging 
ang pagkaliliit na atomo na bumubuo sa lahat ng 
materya ay nagtataglay ng napakatinding lakas. 
Kaya kung minsan ay tinutukoy ng mga siyentipiko 
ang materya bilang organisadong enerhiya. 

Sa buong Kasulatan, paulit-ulit na itinatampok 
ang kapangyarihan at “dinamikong lakas” ng Diyos 
bilang ang Maylikha ng langit at lupa. (Isa 40:25, 26; 
Jer 10:12, 32:17) Ang mismong terminong Hebreo 
para sa “Diyos” (El) ay malamang na nagmula 
sa salitang-ugat na nangangahulugang “malakas” 
o “makapangyarihan.” (Ihambing ang paggamit ng 
terminong iyon sa Gen 31:29 sa pananalitang “ka- 
pangyarihan [el] ng aking kamay.") 

Kinailangan ang Pantanging mga Pagtatang- 
hal ng Kapangyarihan. Kilala ng unang tao ang 
Diyos na Jehova bilang ang kaniyang Maylalang, 
ang kaniyang kaisa-isang Magulang at Tagapagbi- 
gay-Buhay. Pinagkalooban ng Diyos ang tao ng 
isang antas ng kapangyarihan, kapuwa intelektuwal 
at pisikal, at binigyan niya siya ng gawain. (Gen 
1:26-28, 2:15) Ang paggamit ng tao sa kaniyang ka- 
pangyarihan ay dapat na kasuwato ng kalooban ng 
kaniyang Maylalang at sa gayo'y dapat na kaayon 
ng iba pang mga katangiang ipinagkaloob ng Diyos, 
gaya ng karunungan, katarungan, at pag-ibig. 

Ang paghihimagsik sa Eden ay nagharap ng ha- 
mon sa soberanya ng Diyos. Bagaman ito'y pangu- 
nahin nang isang usaping moral, naging dahilan ito 
upang gamitin ng Diyos ang kaniyang kapangyari- 
han sa pantanging mga paraan. (Tingnan ang JEHO- 
VA [Ang pinakamahalagang usapin ay isang usaping 
moral].) Ang paghihimagsik na iyon ay sulsol ng 
isang espiritung anak ng Diyos na noong panahong 
iyon ay naging mananalansang (sa Heb., satan’) la- 
ban sa Diyos. Tumugon si Jehova sa situwasyon at 
hinatulan ang mga rebelde. Itinanghal niya ang 
kaniyang kapangyarihan nang palayasin niya ang 
mag-asawa mula sa Eden at ilagay niya sa pasukan 
ng hardin ang kaniyang matapat na mga espiritung 


1415 


nilalang. (Gen 3:4, 5, 19, 22-24) Ang salita ni Je- 
hova ay hindi napatunayang walang bisa, mahi- 
na, o pabagu-bago, kundi napakamakapangyarihan 
anupat hindi mahahadlangan ang katuparan niya- 
on. (Ihambing ang Jer 23:29.) Bilang ang Sobera- 
nong Diyos, pinatunayan niyang siya'y nakahanda 
at may kakayahang suportahan ang kaniyang sali- 
ta sa pamamagitan ng kaniyang awtoridad. 

Patuloy na kumikilos si Jehova upang tuparin 
ang kaniyang layunin. (Gen 3:15: Efe 1:8-11) Sa ka- 
niyang takdang panahon, wawakasan niya ang la- 
hat ng paghihimagsik sa lupa, anupat pangyayari- 
hin niyang madurog ang orihinal na rebeldeng 
espiritu at ang mga kakampi nito gaya ng pagdu- 
rog sa ulo ng isang serpiyente. (Ihambing ang Ro 
16:20.) Bagaman pinahintulutan niya ang kaniyang 
espiritung Kalaban na manatili nang ilang panahon 
at patunayan ang hamon nito, hindi binitiwan ni 
Jehova ang kaniyang soberanong posisyon. Gina- 
mit niya ang kaniyang matuwid na awtoridad sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng gantimpala o pag- 
paparusa, sa panahon at sa paraan na minarapat 
niya, anupat hinahatulan ang mga tao ayon sa ka- 
nilang mga gawa. (Exo 34:6, 7: Jer 32:17-19) Bukod 
dito, ginamit niya ang kaniyang kapangyarihan 
upang patunayan ang mga kredensiyal niyaong 
mga inatasan niya bilang kaniyang mga kinata- 
wan sa lupa. Sa pamamagitan ng pagtatanghal ng 
kapangyarihan, ipinakita niya na tunay ang mga 
mensaheng kanilang inihatid. 

Isa itong kabaitan sa bahagi ng Diyos. Sa gayong 
paraan ay nagbigay si Jehova sa mga tao ng patotoo 
na siya lamang ang tunay na Diyos at wala nang 
iba, nagbigay siya ng patotoo na nararapat siyang 
katakutan, igalang, pagtiwalaan, purihin, at ibigin 
ng kaniyang matatalinong nilalang. (Aw 31:24; 86: 
16, 17: Isa 41:10-13) Sa paglipas ng mga siglo, pau- 
lit-ulit na tiniyak ni Jehova sa kaniyang mga lingkod 
na ang kaniyang kapangyarihan ay hindi nanghina, 
ang kaniyang “kamay” ay hindi “umikli,” at ang ka- 
niyang “tainga” ay hindi naging napakabigat upang 
makarinig. (Bil 11:23, Isa 40:28, 50:2, 59:1) Higit na 
mahalaga, dinakila ng mga pagpapamalas na ito 
ng kapangyarihan ang mismong pangalan ni Jeho- 
va. Itinanyag siya ng paggamit niya ng kapangyari- 
han, anupat hindi siya ibinaba nito at hindi nito di- 
nungisan ang kaniyang reputasyon. Sa halip, sa 
pamamagitan nito ay gumawa siya ng “isang ma- 
gandang pangalan” para sa kaniyang sarili.---Job 
36:22, 23; 37:23, 24; Isa 63:12-14. 

Bago at Noong Panahon ng Pangglobong 
Baha. Noong panahon bago ang Baha, ang mga 
tao ay may sapat na katibayan ng kapangyarihan 
ng Diyos. Alam nila na hindi puwedeng pasukin 
ang Eden, yamang binabantayan iyon ng maka- 


KAPANGYARIHAN, MAKAPANGYARIHANG MGA GAWA 


pangyarihang mga espiritung nilalang. Ipinakita 
ng Diyos na batid niya kung ano ang mga nangya- 
yari, anupat sinang-ayunan niya ang hain ni Abel, 
hinatulan ang mamamaslang na kapatid nito na si 
Cain, ngunit binabalaan ang mga tao na huwag pa- 
tayin si Cain.---Gen 3:24, 4:2-15. 

Pagkalipas ng mga 1,400 taon, ang lupa ay napu- 
no ng kabalakyutan at karahasan. (Gen 6:1-5, 11, 
12) Ipinahayag ng Diyos na hindi siya nalulugod sa 
kalagayang iyon. Pagkatapos magbigay ng babala sa 
pamamagitan ng kaniyang lingkod na si Noe, ipi- 
nakita niya sa pamamagitan ng pangglobong Baha 
na hindi niya pahihintulutang sirain ng mga taong 
balakyot ang lupa. Hindi niya ginamit ang kaniyang 
kapangyarihan upang pilitin silang sambahin siya 
kundi, sa halip, sa pamamagitan ng gawain ni Noe 
bilang “isang mangangaral ng katuwiran,” binigyan 
niya sila ng pagkakataong magbago. Kasabay nito, 
ipinakita niya ang kaniyang kakayahang palayain 
ang matuwid-pusong mga tao mula sa masasamang 
kalagayan. (2Pe 2:4, 5, 9) Kung paanong ang kani- 
yang kahatulan ay biglang sumapit sa mga balakyot 
at ang kaniyang pagpuksa sa kanila ay hindi 'umid- 
lip” kundi pinawi sila nito sa loob ng 40 araw, kikilos 
din siya sa hinaharap sa katulad na mga paraan. 
--2Pe 2:3: Gen 7:17-23, Mat 24:37-39. 

Hamon ng Huwad na mga Diyos Pagkatapos 
ng Baha. Ipinakikita ng Kasulatan at ng sinau- 
nang sekular na mga rekord na pagkatapos ng Baha, 
ang mga tao ay lumihis mula sa pagsamba sa tunay 
na Diyos. Matibay ang ebidensiya na nanguna rito si 
Nimrod, na “nagtanghal ng kaniyang sarili bilang 
makapangyarihang mangangaso na salansang kay 
Jehova': at may ebidensiya na nagpapakitang sa Ba- 
bel (Babilonya) isinilang ang huwad na pagsamba. 
(Gen 10:8-12, 11:1-4, 9; tingnan ang BABEL, BABILO- 
NYA Blg. 1; Diyos AT Diyosa, MGA.) Ang pagtatayo ng 
tore sa Babel ay isang proyekto na nagtanghal sa 
kapangyarihan at kakayahan ng tao, anupat hiwa- 
lay sa Diyos at walang pahintulot niya. Layunin nito 
na magdulot ng kapurihan at kabantugan sa mga 
tagapagtayo nito, hindi sa Diyos. At gaya ng natan- 
to ng Diyos, pasimula pa lamang iyon. Maaaring 
umakay iyon sa iba pang ambisyosong mga proyek- 
to na patuloy na maglalayo sa mga tao mula sa tu- 
nay na Diyos, bilang pagsalansang sa kaniya at sa 
layunin niya para sa lupa at sa lahi ng tao. Muli, ku- 
milos ang Diyos nang patigilin niya ang proyekto sa 
pamamagitan ng paggulo sa wika ng mga tao, na 
naging dahilan upang mangalat sila sa buong globo. 
--Gen 11:5-9. 

Ang kaibahan ng tunay na Diyos sa “mga 
diyos ng kalikasan.” [pinakikita ng sinaunang 
mga dokumento mula sa Babilonya at sa mga 
dako kung saan nandayuhan ang mga tao na ang 


KAPANGYARIHAN, MAKAPANGYARIHANG MGA GAWA 


pagsamba sa “mga diyos ng kalikasan” (gaya ng Ba- 
bilonyong diyos-araw na si Shamash at ng Canaani- 
tang diyos ng pag-aanak na si Baal) ay naging na- 
pakaprominente noon. Iniugnay ng mga tao ang 
“mga diyos ng kalikasan” sa mga siklo ng kalikasan 
na nagtatanghal ng kapangyarihan, gaya ng regu- 
lar na pagsikat ng araw, epekto ng mga solstice at 
mga equinox sa kapanahunan (kung kaya may tag- 
araw, taglamig, tagsibol, at taglagas), mga hangin 
at mga bagyo, pag-ulan at ang epekto nito sa kata- 
baan ng lupa sa panahon ng paghahasik at pag- 
aani, at iba pang katulad na mga kaganapan. Hindi 
persona ang mga puwersang ito. Dahil dito, kinai- 
langan ng mga tao na bigyan ng personalidad 
ang kanilang mga diyos gamit ang kanilang imahi- 
nasyon. Karaniwan nang inilalarawan nila ang kani- 
lang mga diyos bilang kapritsoso, ang mga iyon ay 
walang tiyak na layunin, mababa ang moral, at di- 
karapat-dapat sambahin at paglingkuran. 

Gayunman, malinaw na pinatototohanan ng naki- 
kitang langit at lupa na may isang nakatataas na Pi- 
nagmumulan ng kapangyarihan na siyang nagpai- 
ral sa lahat ng mga puwersang ito sa ugnay-ugnay 
at maayos na paraan, na nagbibigay ng di-matutu- 
tulang ebidensiya ng matalinong layunin. Ang Pi- 
nagmumulang iyon ng kapangyarihan ay binigyan 
ng ganitong papuri: “Ikaw ang karapat-dapat, Jeho- 
va, na Diyos nga namin, na tumanggap ng kaluwal- 
hatian at ng karangalan at ng kapangyarihan, sa- 
pagkat nilalang mo ang lahat ng bagay, at dahil sa 
iyong kalooban ay umiral sila at nalalang.” (Apo 
4:11) Si Jehova ay hindi isang Diyos na inuugitan 
o nililimitahan ng mga siklo sa langit o sa lupa. Ni 
ang mga pagpapamalas man niya ng kapangyari- 
han ay kapritsoso, pabugsu-bugso, o pabagu-bago. 
Sa bawat kaso, ang mga ito ay may isinisiwalat 
tungkol sa kaniyang personalidad, mga pamanta- 
yan, at layunin. Kaya naman may kinalaman sa 
Diyos na inilalarawan sa Hebreong Kasulatan, ang 
Theological Dictionary of the New Testament, inedit 
ni G. Kittel, ay nagsabi na “ang importante at nangi- 
ngibabaw na salik ay hindi ang puwersa o kapang- 
yarihan kundi ang kalooban na dapat isagawa at 
itaguyod ng kapangyarihang iyon. Ito ang pinaka- 
mahalagang salik sa lahat ng bahagi [ng Hebreong 
Kasulatan]. ”---Isinalin at inedit ni G. Bromiley, 1971, 
Tomo II, p. 291. 

Ang pagsamba ng mga Israelita sa gayong “mga 
diyos ng kalikasan” ay pag-aapostata, isang pagsa- 
wata sa katotohanan upang halinhan ito ng kasinu- 
ngalingan, isang walang-katuwirang pagsamba sa 
nilalang sa halip na sa Isa na lumalang, iyan ang si- 
nabi ng apostol sa Roma 1:18-25. Bagaman hin- 
di nakikita ang Diyos na Jehova, ginawa niyang 
hayag sa mga tao ang kaniyang mga katangian, sa- 


1416 


pagkat gaya ng sinabi ni Pablo, ang mga ito ay “ma- 
linaw na nakikita mula pa sa pagkalalang ng san- 
libutan, sapagkat napag-uunawa ang mga ito sa 
pamamagitan ng mga bagay na ginawa, maging 
ang kaniyang walang-hanggang kapangyarihan at 
pagka-Diyos, anupat wala silang maidadahilan.” 

Katangi-tangi ang pagkontrol ng Diyos sa 
likas na mga puwersa. Upang patunayan na 
siya ang tunay na Diyos, angkop lamang na ipaki- 
ta ni Jehova na kontrolado niya ang nilalang na mga 
puwersa, anupat ginagawa niya iyon sa paraan na 
tuwirang nauugnay sa kaniyang pangalan. (Aw 135: 
5, 6) Yamang ang araw, buwan, mga planeta, at 
mga bituin ay tumatahak sa kanilang regular na 
landas, yamang ang mga kalagayan ng atmospera 
ng lupa (na sanhi ng hangin, ulan, at iba pang mga 
epekto) ay sumusunod sa mga batas na umuugit 
sa mga iyon, yamang nagkukulupon ang mga ba- 
lang at nandarayuhan ang mga ibon, ang mga ito 
at ang marami pang ibang normal na kaganapan ay 
hindi sapat upang pabanalin ang pangalan ng Diyos 
sa harap ng pagsalansang at huwad na pagsamba. 

Gayunpaman, maaaring gamitin ng Diyos na Je- 
hova ang sangnilalang at likas na mga elemento 
upang patunayan ang kaniyang pagka-Diyos, sama- 
katuwid nga, maaari niyang gamitin ang mga ito 
upang isakatuparan ang espesipikong mga layunin 
sa paraang nakahihigit sa karaniwang pagkilos ng 
mga ito, kadalasa'y sa isang partikular na panahong 
itinakda. Bagaman hindi pambihira sa ganang sari- 
li ang mga pangyayaring gaya ng tagtuyot, bag- 
yong maulan, o iba pang lagay ng panahon, ang 
mga iyon ay naging katangi-tangi dahil nagsilbing 
katuparan ang mga iyon ng mga hula ni Jehova. 
(Ihambing ang 1Ha 17:1, 18:1, 2, 41-45.) Gayun- 
man, sa karamihan ng mga kaso, natatangi ang 
mga pangyayaring iyon sa ganang sarili, maaaring 
dahil sa lakas o tindi ng mga iyon (Exo 9:24) o dahil 
naganap ang mga iyon sa di-pangkaraniwang para- 
an, na maaaring hindi pa kailanman naobserbahan, 
o sa panahong hindi inaasahan.--Exo 34:10, 1Sa 
12:16-18. 

Sa katulad na paraan, pangkaraniwan lamang na 
magsilang ng bata ang isang babae. Ngunit kung 
ang nagsilang ng bata ay isang babae na baog sa 
buong buhay niya at lampas na sa edad ng panga- 
nganak, gaya sa kaso ni Sara, ang pangyayaring 
iyon ay pambihira. (Gen 18:10, 11, 21:1, 2) Malinaw 
na ang Diyos ang nagpangyari niyaon. Pangkarani- 
wan din ang kamatayan. Ngunit kapag dumating 
ang kamatayan sa inihulang panahon o bilang katu- 
paran ng isang hula anupat hindi patiunang ipina- 
batid ang sanhi, iyon ay pambihira at nagpapahiwa- 
tig ng pagkilos ng Diyos. (1Sa 2:34, 2Ha 7:1, 2, 20, 
Jer 28:16, 17) Pinatunayan ng lahat ng ito na si Je- 


1417 


hova ang tunay na Diyos, at na ang “mga diyos 
ng kalikasan” ay “walang-silbing mga diyos.”---Aw 
96:5. 

Pinatunayan ni Jehova na Siya ang Diyos 
ni Abraham. Ang Diyos ay nakilala ni Abra- 
ham at ng kaniyang sinang-ayunang mga supling 
na sina Isaac at Jacob bilang ang Makapangyari- 
han-sa-lahat. (Exo 6:3) Bilang kanilang “kalasag,” 
ipinagsanggalang niya sila at ang kanilang mga 
pamilya laban sa mga makapangyarihan sa lupa. 
(Gen 12:14-20: 14:13-20: 15:1, 20:1-18, 26:26-29, 
Aw 105:7-15) Ang pagkakaroon nina Abraham at 
Sara ng anak sa kanilang katandaan ay nagpakita 
na walang anumang bagay ang “lubhang pambihi- 
ra para kay Jehova.” (Gen 18:14, 21:1-3) Pinanaga- 
na ng Diyos ang kaniyang mga lingkod, pinaglaanan 
niya sila sa mga panahon ng taggutom. (Gen 12:10, 
13:1, 2; 26:1-6, 12, 16; 31:4-13) Bilang “Hukom ng 
buong lupa,” nilapatan ni Jehova ng hatol ang balak- 
yot na mga lunsod ng Sodoma at Gomorra, at ini- 
ngatan naman niyang buhay ang tapat na si Lot at 
ang mga anak na babae nito, anupat ginawa niya 
iyon alang-alang kay Abraham na kaniyang kaibi- 
gan. (Gen 18:25, 19:27-29, San 2:23) Kaya naman 
naging matibay ang pananampalataya ng mga lala- 
king iyon na buhay ang Diyos at na siya rin ang 
makapangyarihang “tagapagbigay-gantimpala doon 
sa mga may-pananabik na humahanap sa kaniya.” 
(Heb 11:6) Nang utusan si Abraham na ihain ang 
kaniyang minamahal na anak, mayroon siyang ma- 
tibay na saligan upang magtiwala sa kakayahan ng 
Diyos na ibangon si Isaac kahit mula sa mga patay. 
--Heb 11:17-19: Gen 17:7, 8. 

Pinatunayan na Siya ang Diyos ng Israel. 
Nangako si Jehova sa bansang Israel na nasa Ehipto 
noon: “Ako nga ay magiging Diyos sa inyo: at tiyak 
na makikilala ninyo na ako ay si Jehova na inyong 
Diyos.” (Exo 6:6, 7) Nagtiwala si Paraon na may ka- 
pangyarihan ang mga diyos at mga diyosa ng Ehip- 
to na kontrahin ang mga gawa ni Jehova. Sinadya 
naman ng Diyos na pahintulutan si Paraon na patu- 
loy na magmatigas nang ilang panahon. Ginawa ito 
ni Jehova upang “maipakita niya ang kaniyang ka- 
pangyarihan at upang maipahayag ang kaniyang 
pangalan sa buong lupa.” (Exo 9:13-16, 7:3-5) Nag- 
bigay ito ng pagkakataon upang maparami ng Diyos 
ang kaniyang “mga tanda” at “mga himala” (Aw 
105:27), anupat nagpasapit siya ng sampung salot 
na nagpatunay na kontrolado niya bilang Maylalang 
ang tubig, liwanag ng araw, mga kulisap, mga ha- 
yop, at ang katawan ng tao.---Exo 7-12. 

Sa bagay na ito, pinatunayan ni Jehova na naiiba 
siya sa “mga diyos ng kalikasan.” Ang mga salot na 
iyon, kabilang na ang kadiliman, bagyo, graniso, 
mga kulupon ng balang, at ang katulad na mga 


KAPANGYARIHAN, MAKAPANGYARIHANG MGA GAWA 


pangyayari, ay inihula at natupad na gaya ng pag- 
kakahula. Hindi basta nagkataon lamang ang mga 
iyon. Ang mga babala na patiunang ibinigay ay na- 
katulong sa mga nakinig upang makatakas sa parti- 
kular na mga salot. (Exo 9:18-21, 12:1-13) Maaaring 
maging mapamili ang Diyos kung tungkol sa epekto 
ng mga salot, anupat pinangyari niyang huwag ma- 
pinsala ng ilang salot ang isang espesipikong lugar, 
sa gayo'y pinatutunayan kung sino ang kaniyang si- 
nang-ayunang mga lingkod. (Exo 8:22, 23: 9:3-7, 
26) May kakayahan siyang pasapitin at pahintuin 
ang mga salot kung kailan niya nais. (Exo 8:8-11, 
9:29) Bagaman waring natularan ng mga mahikong 
saserdote ni Paraon ang unang dalawang salot (ma- 
aaring sinabi pa nga nila na iyon ay sa tulong ng 
mga bathala ng Ehipto), di-nagtagal ay binigo sila 
ng kanilang mga lihim na sining, at napilitan silang 
kilalanin na “ang daliri ng Diyos" ang nagpasapit ng 
ikatlong salot. (Exo 7:22: 8:6, 7, 16-19) Hindi nila na- 
patigil ang mga salot at sila mismo ay naapektuhan. 
--Exo 9:11. 

Pinatunayan ni Jehova na siya ang Diyos ng Isra- 
el at na "malapit siya sa kanila noong bawiin niya 
sila nang “may unat na bisig at may mga dakilang 
kahatulan.” (Exo 6:6, 7: Deu 4:7) Matapos niyang 
puksain ang mga hukbo ni Paraon sa Dagat na Pula, 
ang bayan ng Israel ay “nagsimulang matakot kay 
Jehova at manampalataya kay Jehova at kay Moises 
na kaniyang lingkod. ”---Exo 14:31. 

Itinatag ang tipang Kautusan. Bago itatag 
ang tipang Kautusan sa bansang Israel, si Jehova ay 
nagsagawa ng mga himala. Pinaglaanan niya ng tu- 
big at pagkain ang milyun-milyong Israelita sa di- 
syertong rehiyon ng Sinai at pinagtagumpay niya 
sila laban sa mga sumasalakay na kaaway. (Exo 
15:22-25: 16:11-15: 17:5-16) Sa lugar na patiunang 
itinakda, sa Bundok Sinai, itinanghal ni Jehova sa 
kasindak-sindak na paraan na kontrolado niya ang 
nilalang na mga puwersa sa lupa. (Exo 19:16-19, 
ihambing ang Heb 12:18-21.) Napakarami ngang 
dahilan ng bansa upang kilalanin ang Diyos bilang 
ang pinagmulan ng tipan at tanggapin ang mga 
kundisyon nito nang may matinding paggalang. 
(Deu 4:32-36, 39) Gayundin, dahil ginamit noon ni 
Jehova si Moises sa kamangha-manghang paraan, 
makapagtitiwala ang mga tao na ang Pentateuch, 
ang unang bahagi ng Sagradong Kasulatan na isi- 
nulat ni Moises, ay kinasihan ng Diyos. (Ihambing 
ang Deu 34:10-12: Jos 1:7, 8.) Nang may kumuwes- 
tiyon sa awtoridad ng Aaronikong pagkasaserdote, 
nagbigay si Jehova ng iba pang nakikitang patotoo 
bilang pagsuporta sa pagkasaserdoteng iyon.---Bil 
kab 16, 17. 

Pagsakop sa Canaan. Ang pagsakop sa pi- 
tong bansa ng Canaan, na “higit na matao at 


KAPANGYARIHAN, MAKAPANGYARIHANG MGA GAWA 


makapangyarihan” kaysa sa Israel (Deu 7:1, 2), ay 
nagsilbing isa pang patotoo na si Jehova ang Diyos. 
(Jos 23:3, 8-11) Dahil sa kaniyang kabantugan ay 
nabuksan ang daan (Exo 9:16, Jer 32:20, 21), at pi- 
nanghina ng 'panghihilakbot at pagkatakot” sa ka- 
niyang bayang Israel yaong mga sumasalansang sa 
kanila. (Deu 11:25, Exo 15:14-17) Kaya talagang 
mabigat ang pagkakasala niyaong mga sumalan- 
sang sa Israel, sapagkat may katibayan sila na ang 
mga ito ang bayan ng tunay na Diyos, anupat ang 
paglaban sa Israel ay paglaban din sa Diyos. May- 
katalinuhang kinilala ng ilang Canaanita ang kahi- 
gitan ni Jehova sa kanilang mga idolong diyos, 
gaya ng ginawa ng iba noong mas una pa, at sini- 
kap nilang matamo ang kaniyang pagsang-ayon. 
--Jos 2:1, 9-13. 

Tumigil ang araw at buwan. Alang-alang sa 
kinukubkob na mga Gibeonita, mga Canaanitang 
nanampalataya sa kaniya, pinatagal ni Jehova ang 
pagsalakay ng Israel laban sa nangungubkob na 
mga hukbo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng 
pagpapatigil sa araw at buwan sa paningin ng mga 
naroroon sa lugar ng pagbabaka, anupat inantala 
ang paglubog ng araw nang halos 24 na oras. (Jos 
10:1-14) Bagaman maaari itong mangahulugan na 
pinahinto ang pag-inog ng lupa, posible rin na isi- 
nagawa ito sa ibang paraan, gaya ng pagbago sa di- 
reksiyon ng mga sinag ng araw at buwan upang 
patuloy na sumikat ang liwanag sa dakong iyon. 
Anuman ang pamamaraang ginamit, muli nitong 
ipinakita na “ang lahat ng kinalugdang gawin ni Je- 
hova ay kaniyang ginawa sa langit at sa lupa, sa 
mga dagat at sa lahat ng matubig na mga kalali- 
man.” (Aw 135:6) Gaya ng isinulat ng apostol na si 
Pablo nang dakong huli: “Bawat bahay ay may nag- 
tayo, ngunit siya na nagtayo ng lahat ng bagay ay 
ang Diyos.” (Heb 3:4) Ginagawa ni Jehova sa kani- 
yang mga nilalang ang anumang kalugdan niyang 
gawin, anupat ginagamit ang mga iyon ayon sa mi- 
namarapat niya, gaya ng ginagawa ng isang tao sa 
bahay na kaniyang itinayo.---Ihambing ang 2Ha 20: 
8-11. 

Sa sumunod na apat na siglo, noong panahon ng 
mga Hukom, sinusuportahan ni Jehova ang mga Is- 
raelita kapag matapat sila sa Kaniya, ngunit inaalis 
naman niya ang kaniyang suporta kapag bumaba- 
ling sila sa ibang mga diyos.---Huk 6:11-22, 36-40, 
4:14-16: 5:31: 14:3, 4, 6, 19; 15:14, 16:15-21, 23-30. 

Sa ilalim ng monarkiya ng Israel. Sa loob 
ng 510 taon ng monarkiya ng Israel, ang malakas na 
“bisig” at nagsasanggalang na “kamay” ni Jehova 
ang malimit na humahadlang sa makapangyari- 
hang mga mananalakay. Ito rin ang gumugulo at 
lumalansag sa kanilang mga hukbo, at nagpapau- 


1418 


rong sa kanila pabalik sa kanilang sariling mga te- 
ritoryo. Sinamba ng mga bansang ito hindi lamang 
ang “mga diyos ng kalikasan” kundi pati ang mga 
diyos (at mga diyosa) ng digmaan. Sa ilang kaso, 
ang pinuno mismo ng bansa ay itinuring na diyos. 
Yamang pilit silang nakikipagdigma sa kaniyang 
bayan, muling ipinakita ni Jehova na siya ay isang 
“tulad-lalaking mandirigma,” isang “maluwalhating 
Hari, makapangyarihan sa pagbabaka.” (Exo 15:3, 
Aw 24:7-10, Isa 59:17-19) Sa diwa, sinagupa niya 
sila sa lahat ng uri ng kalupaan, pinaglalangan niya 
ang kanilang hambog na mga heneral sa pamama- 
gitan ng estratehiya sa pakikipagdigma, at dinaig 
niya ang mga mandirigma ng maraming bansa pati 
ang kanilang espesyal na mga kasangkapang pan- 
digma. (2Sa 5:22-25, 10:18, 1Ha 20:23-30, 2Cr 14:9- 
12) May-katumpakan niyang naipabatid sa kani- 
yang bayan ang lihim na mga plano ng kaaway na 
para bang nakapaglagay siya sa kanilang mga pala- 
syo ng mga elektronikong aparato sa pakikinig. (2Ha 
6:8-12) Kung minsan, pinalalakas niya ang kani- 
yang bayan upang sila mismo ang makipaglaban, 
sa ibang mga pagkakataon naman, natatamo niya 
ang tagumpay kahit hindi sila makipagbaka. (2Ha 7: 
6, 7: 2Cr 20:15, 17, 22, 24, 29) Sa lahat ng ito, hini- 
ya ni Jehova ang mga diyos ng digmaan ng mga 
bansa, anupat inilantad ang mga ito bilang inutil at 
huwad.--Isa 41:21-24, Jer 10:10-15: 43:10-13. 
Noong panahon ng pagkatapon at ng pag- 
sasauli. Bagaman pinahintulutan ni Jehova na 
yumaon sa pagkatapon ang bansa noong lupigin 
ng Asirya ang hilagang kaharian at itiwangwang 
ng Babilonya ang kaharian ng Juda, pinanatili ni- 
yang buhay ang Davidikong linya upang matupad 
ang kaniyang tipan kay David ukol sa isang walang- 
hanggang kaharian. (Aw 89:3, 4, 35-37) Noong pa- 
nahon ng pagkatapon, pinanatili rin niyang buhay 
ang pananampalataya ng kaniyang bayan, anupat 
ginamit niya si Daniel at ang iba pa sa kamangha- 
manghang mga paraan at nagsagawa siya ng ma- 
kahimalang mga gawa, at dahil dito, maging ang 
pandaigdig na mga tagapamahala ay mapagpa- 
kumbabang kumilala sa kaniyang kapangyarihan. 
(Dan 3:19-29: 4:34-37: 6:16-23) Nang pabagsakin 
niya ang makapangyarihang Babilonya, muling iti- 
nanghal ni Jehova ang kaniyang natatanging pag- 
ka-Diyos, inilantad niya ang mga paganong diyos 
bilang kabulaanan, at inilagay niya sa kahihiyan 
ang mga iyon. Naging saksi sa bagay na ito ang ka- 
niyang bayan. (Isa 41:21-29, 43:10-15, 46:1, 2, 5-7) 
Minaniobra niya ang mga hari ng Persia upang ma- 
palaya ang kaniyang bayan at makabalik sila sa ka- 
nilang sariling lupain, nang sa gayo'y maitayo ni- 
lang muli ang templo at ang lunsod ng Jerusalem. 


1419 


(Ezr 1:1-4, 7:6, 27, 28; Ne 1:11; 2:1-8) Nahiya si Ezra 
na humiling sa Persianong hari ng proteksiyong mi- 
litar para sa kaniyang pangkat, bagaman ang kabu- 
uang halaga ng kargamentong dala nila ay maliwa- 
nag na mahigit sa 843,000,000. Bilang sagot sa 
kanilang panalangin, binantayan sila ni Jehova sa 
kanilang paglalakbay patungong Jerusalem.---Ezr 
8:21-27. 

Sa pagitan ng pagtatapos ng Hebreong Kasulatan 
ng Bibliya at ng kapanganakan ng Anak ng Diyos sa 
lupa, tiyak na naging aktibo ang kapangyarihan ng 
Diyos upang maingatan ang bansang Israel, ang Je- 
rusalem na kabiserang lunsod, ang karatig na bayan 
ng Betlehem, ang templo kasama ang pagkasaser- 
dote nito, at ang iba pang mga bahagi ng Judiong 
sistema. Kailangang naroon ang lahat ng ito upang 
ang hula ay matupad kay Kristo Jesus at sa kani- 
yang gawain. Ayon sa kasaysayan, nagkaroon ng 
pagsisikap na lubusang alisin ang Judiong sistema 
ng mga bagay sa pamamagitan ng Helenisasyon, 
samakatuwid nga, sinikap na ihalili rito ang pag- 
sambang Griego. Ngunit hindi iyon nagtagumpay. 
--Tingnan ang GRESYA, MGA GRIEGO (Epekto ng He- 
lenisasyon sa mga Judio). 

“Si Kristo ang Kapangyarihan ng Diyos.” 
Mula noong isilang si Jesus sa makahimalang para- 
an, ang kapangyarihan ng Diyos ay natanghal sa 
kaniya at sa pamamagitan niya nang higit kailan- 
man. Tulad ng salmista, siya ay naging “parang hi- 
mala sa maraming tao.” (Aw 71:7) Si Jesus at ang 
kaniyang mga alagad, tulad ni Isaias at ng kani- 
yang mga anak, ay naging “gaya ng mga tanda at 
gaya ng mga himala sa Israel mula kay Jehova 
ng mga hukbo,” anupat nagsilbing palatandaan ng 
mangyayari sa hinaharap at nagsiwalat ng layunin 
ng Diyos. (Isa 8:18, Heb 2:13, ihambing ang Luc 
2:10-14.) Kay Jesus natupad at nagbunga ang ma- 
kapangyarihang mga gawain ng Diyos sa loob ng 
libu-libong taon. Kaya naman tinukoy ng apostol si 
Jesus bilang “ang kapangyarihan ng Diyos at ang 
karunungan ng Diyos. "--1Co 1:24. 

Napatunayang si Jesus ang Mesiyas na matagal 
nang hinihintay, ang Pinahiran ni Jehova, na inihu- 
lang magpapamalas ng “espiritu ng kalakasan.” (Isa 
11:1-5) Dahil dito, maaasahan na magkakaroon siya 
ng makapangyarihang mga patotoo na susuporta sa 
bagay na iyan. (Mik 5:2-5: ihambing ang Ju 7:31.) 
Sa pagsisilang pa lamang kay Jesus ng isang bir- 
heng Judio, sinimulan na ng Diyos na magpatotoo 
para sa kaniyang Anak. (Luc 1:35-37) Ang kapanga- 
nakang ito ay hindi lamang basta isang kagila-gila- 
las na pagtatanghal ng kapangyarihan ng Diyos 
kundi tumupad ng partikular na mga layunin. Nag- 
laan ito ng isang sakdal na tao, ang “ikalawang 
Adan, na makapagpapabanal sa pangalan ng kani- 


KAPANGYARIHAN, MAKAPANGYARIHANG MGA GAWA 


yang Ama, makapapawi sa kadustaang idinulot sa 
pangalang iyon ng unang taong anak ng Diyos, at 
sa gayo'y magpapabulaan sa hamon ni Satanas, ka- 
ragdagan pa, ang sakdal na si Jesus ang maglalaan 
ng legal na saligan upang matubos ang masunuring 
sangkatauhan mula sa panunupil ng mga haring 
Kasalanan at Kamatayan. (1Co 15:45-47: Heb 2:14, 
15: Ro 5:18-21, tingnan ang PANTUBOS.) At ang sak- 
dal na inapong ito ni David ang magiging tagapag- 
mana ng isang walang-hanggang Kaharian.---Luc 
1:31-33. 

Nang pahiran ng Diyos si Jesus ng banal na es- 
piritu, binigyan din Niya siya ng kapangyarihan. 
(Gaw 10:38) Si Moises ay naging “makapangyarihan 
sa kaniyang mga salita at mga gawa.” Yamang si Je- 
sus 'ang propeta na mas dakila kaysa kay Moises,’ 
mas nakahihigit din ang kaniyang mga kredensiyal. 
(Deu 34:10-12, Gaw 7:22, Luc 24:19, Ju 6:14) Kaya 
naman ‘nagturo siya taglay ang awtoridad.” (Mat 7: 
28, 29) Sa gayon, kung paanong nagbigay ang Diyos 
ng dahilan upang manampalataya ang mga tao kina 
Moises, Josue, at sa iba pa, nagbigay rin siya ng ma- 
tibay na saligan upang sampalatayanan ang kani- 
yang Anak. (Mat 11:2-6, Ju 6:29) Hindi inangkin ni 
Jesus ang anumang kapurihan, at lagi niyang kini- 
kilala na ang Diyos ang Pinagmulan ng kaniyang 
makapangyarihang mga gawa. (Ju 5:19, 26, 7:28, 
29: 9:3, 4; 14:10) Nakilala ng matatapat na tao ang 
“maringal na kapangyarihan ng Diyos” na natang- 
hal sa pamamagitan niya.--Luc 9:43, 19:37: Ju 3:2, 
9:28-33, ihambing ang Luc 1:68, 7:16. 


Palatandaan ng ano ang 
mga himala ni Jesus? 


Pinatotohanan ng mga ginawa ni Jesus na intere- 
sado ang Diyos sa sangkatauhan at nagbigay ang 
mga ito ng katibayan hinggil sa mga gagawin ng 
Diyos sa hinaharap para sa lahat ng umiibig sa katu- 
wiran. Ang karamihan sa makapangyarihang mga 
gawa ni Jesus ay may kaugnayan sa mga problema 
ng sangkatauhan, pangunahin na rito ang kasala- 
nan, pati na ang lahat ng pinsalang dulot nito. Ang 
sakit at kamatayan ay bunga ng kasalanan, at pina- 
tunayan ng kakayahan ni Jesus na magpagaling ng 
lahat ng uri ng sakit (Mat 8:14, 15, Luc 6:19, 17:11- 
14: 8:43-48) at bumuhay pa nga ng mga patay (Mat 
9:23-25; Luc 7:14, 15: Ju 11:39-44) na siya ang ga- 
gamitin ng Diyos upang mapalaya ang sangkatau- 
han mula sa kasalanan at sa parusang dulot nito. 
(Ihambing ang Mar 2:5-12.) Bilang paglalaan na di- 
hamak na nakahihigit sa manna na kinain ng Israel 
sa ilang, si Jesus ang “tunay na tinapay na mula sa 
langit,” ang “tinapay ng buhay.” (Ju 6:31-35, 48-51) 
Nagdulot siya, hindi ng literal na tubig mula sa bato, 


KAPANGYARIHAN, MAKAPANGYARIHANG MGA GAWA 


kundi ng “tubig na buhay,” ang “tubig ng buhay.” 
--Ju 7:37, 38, Apo 22:17, ihambing ang Ju 4:13, 14. 

Ang kaniyang makapangyarihang mga gawa ay 
nagsilbi ring mga palatandaan ng iba pang mga 
pagpapalang idudulot ng kaniyang pamamahala bi- 
lang hari. Si Eliseo ay nagpakain ng 100 katao sa pa- 
mamagitan lamang ng 20 tinapay at kaunting butil, 
samantalang libu-libo naman ang pinakain ni Jesus 
sa pamamagitan ng mas kaunting pagkain. (2Ha 
4:42-44; Mat 14:19-21, 15:32-38) Pinangyari ni Moi- 
ses at ni Eliseo na tumamis ang tubig na mapait 
o nakalalason. Tungkol naman kay Jesus, ginawa ni- 
yang mainam na alak ang karaniwang tubig para sa 
kasiyahan ng mga dumalo sa isang piging ng kasa- 
lan. (Exo 15:22-25, 2Ha 2:21, 22; Ju 2:1-11) Samaka- 
tuwid, tiyak na ang lahat ng magiging sakop ng ka- 
niyang pamamahala ay hindi na magugutom pa, 
anupat magkakaroon ng isang kaiga-igayang 'pi- 
ging para sa lahat ng mga bayan.’ (Isa 25:6) Dahil 
kaya niyang gawing napakamabunga ang pagpa- 
pagal ng mga tao, gaya ng ginawa niya noong 
nangingisda ang kaniyang mga alagad, tiyak na 
walang sinumang mamumuhay nang isang-kahig- 
isang-tuka sa ilalim ng kaniyang Kaharian.---Luc 
5:4-9: ihambing ang Ju 21:3-7. 

Higit na mahalaga, ang mga nabanggit ay pa- 
wang nauugnay sa espirituwal na mga bagay. Bu- 
kod sa pinangyari ni Jesus na makakita, makapag- 
salita, at gumaling sa makasagisag na paraan ang 
mga bulag, pipi, at maysakit sa espirituwal, nagdu- 
lot din siya at nangako ng saganang espirituwal na 
pagkain at inumin at ginarantiyahan niya na magi- 
ging mabunga ang ministeryo ng kaniyang mga 
alagad. (Ihambing ang Luc 5:10, 11; Ju 6:35, 36.) 
Sa ilang pagkakataon, ang kaniyang makahimalang 
pagsapat sa pisikal na mga pangangailangan ng 
mga tao ay pangunahin nang upang magpatibay ng 
pananampalataya. Ang gayong mga bagay ay hin- 
di kailanman siyang ultimong tunguhin. (Ihambing 
ang Ju 6:25-27.) Ang Kaharian at ang katuwiran ng 
Diyos, hindi pagkain at inumin, ang dapat munang 
hanapin. (Mat 6:31-33) Nagpakita si Jesus ng halim- 
bawa may kaugnayan dito nang tumanggi siyang 
gawing tinapay ang mga bato para sa sarili niyang 
kapakinabangan.---Mat 4:1-3. 

Espirituwal na paglaya. Nakipaglaban ang 
bansang Israel sa makapangyarihang mga mandi- 
rigma, ngunit ang puntirya ng kapangyarihan ng 
Diyos sa pamamagitan ng kaniyang Anak ay mga 
kaaway na mas malalakas kaysa sa mga taong mi- 
litarista. Si Jesus ang Tagapagpalaya (Luc 1:69-74) 
na nagbukas ng daan tungo sa kalayaan mula sa pa- 
ngunahing pinagmumulan ng paniniil, si Satanas at 
ang kaniyang mga demonyo. (Heb 2:14, 15) Hindi 
lamang personal na pinalaya ni Jesus ang marami 


1420 


mula sa panliligalig ng mga demonyo (Luc 4:33-36) 
kundi, sa pamamagitan ng kaniyang makapangya- 
rihang mga salita ng katotohanan, lubusan din ni- 
yang binuksan ang daan tungo sa kalayaan para sa 
mga nagnanais makaalpas sa mapaniil na mga pa- 
sanin at pagkaalipin na ipinataw ng huwad na reli- 
hiyon. (Mat 23:4: Luc 4:18, Ju 8:31, 32) Sa pamama- 
gitan ng kaniya mismong landasin ng katapatan at 
integridad, dinaig niya, hindi lamang ang isang lun- 
sod o imperyo, kundi “ang sanlibutan.”--Ju 14:30, 
16:33. 

Relatibong kahalagahan ng makahimalang 
mga gawa. Bagaman pangunahing idiniin ni Je- 
sus ang mga katotohanang kaniyang ipinahayag, 
ipinakita rin niya na may relatibong kahalagahan 
ang kaniyang makapangyarihang mga gawa, anu- 
pat palagi niyang itinatawag-pansin na pinatototo- 
hanan ng mga iyon ang kaniyang atas at mensahe. 
Partikular nang mahalaga ang mga iyon sa pagtu- 
pad sa mga hula. (Ju 5:36-39, 46, 47: 10:24-27, 31- 
38, 14:11, 20:27-29) Ang mga nakakita sa gayong 
mga gawa ay nagkaroon ng pantanging pananagu- 
tan. (Mat 11:20-24, Ju 15:24) Gaya ng sinabi ni Pe- 
dro sa mga pulutong noong Pentecostes, si Jesus ay 
“isang lalaki na hayagang ipinakita ng Diyos sa inyo 
sa pamamagitan ng mga makapangyarihang gawa 
at mga palatandaan at mga tanda na ginawa ng 
Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng 
nalalaman ninyo mismo.” (Gaw 2:22) Ipinakita ng 
gayong mga ebidensiya ng kapangyarihan ng Diyos 
na “naabutan na” sila ng kaniyang Kaharian.---Mat 
12:28, 31, 32. 

Sa pamamagitan ng paggamit ng Diyos sa ka- 
niyang Anak sa katangi-tanging paraan, “nalan- 
tad ang mga pangangatuwiran ng maraming puso." 
(Luc 2:34, 35) Nakita nila noon ang mga pagtatang- 
hal ng ‘bisig ni Jehova,” ngunit mas pinili ng mara- 
mi, ng karamihan pa nga, na bigyan ng ibang pa- 
kahulugan ang mga pangyayaring namasdan nila 
o dahil sa mapag-imbot na interes ay hindi sila ku- 
milos kaayon ng nakitang “tanda.” (Ju 12:37-43, 
11:45-48) Ninais ng marami na personal na makina- 
bang mula sa kapangyarihan ng Diyos ngunit hindi 
sila tunay na nagugutom sa katotohanan at katuwi- 
ran. Ang kanilang mga puso ay hindi naantig ng ha- 
bag at kabaitan na nag-udyok kay Jesus na isagawa 
ang marami sa kaniyang makapangyarihang mga 
gawa (ihambing ang Luc 1:78, Mat 9:35, 36, 15:32- 
37: 20:34, Mar 1:40, 41, Luc 7:11-15 sa Luc 14:1-6, 
Mar 3:1-6), anupat sa habag na iyon ay nababana- 
ag ang pagkamahabagin ng kaniyang Ama.---Mar 
5:18, 19. 

Responsable sa paggamit ng kapangyarihan. 
Laging ginagamit ni Jesus ang kaniyang kapangya- 


1421 


rihan sa responsableng paraan, hindi kailanman sa 
layuning magpasikat. Maliwanag na ang pagsumpa 
niya sa di-namumungang puno ng igos ay may ma- 
kasagisag na kahulugan. (Mar 11:12-14: ihambing 
ang Mat 7:19, 20, 21:42, 43: Luc 13:6-9.) Tumanggi 
si Jesus na magpakita ng walang-saysay na mga 
pagtatanghal ng kapangyarihan gaya ng iminung- 
kahi ni Satanas. Nang lumakad siya sa ibabaw ng 
tubig, ginawa niya iyon dahil may pupuntahan siya 
at walang makukuhang transportasyon sa gayong 
oras ng gabi, na ibang-iba naman sa pagtalon mula 
sa moog ng templo na parang isang pagpapatiwa- 
kal. (Mat 4:5-7: Mar 6:45-50) Hindi pinagbigyan 
ni Jesus ang di-wastong pagkamausisa ni Herodes 
nang hilingan siya nito na magpakita ng maka- 
pangyarihang gawa. (Luc 23:8) Bago nito, tinanggi- 
han ni Jesus ang kahilingan ng mga Pariseo at mga 
Saduceo na magpakita siya ng “isang tanda mula sa 
langit,” maliwanag na dahil hiniling nila iyon, hindi 
upang patibayin ang pananampalataya nila sa ka- 
tuparan ng Salita ng Diyos, kundi upang hindi 
na nila kailanganin ang gayong pananampalata- 
ya. Ang kanilang motibo ay masama.---Mat 16:1-4, 
ihambing ang 15:1-6, 22:23, 29. 

Sa katulad na paraan, dahil sa kawalan ng pa- 
nanampalataya ng mga taga-Nazaret, hindi siya 
nagsagawa roon ng maraming makapangyarihang 
gawa. Tiyak na hindi iyon dahil kulang siya ng ka- 
pangyarihan kundi dahil hindi iyon hinihiling, o ipi- 
nahihintulot, ng mga kalagayan. Ang bigay-Diyos 
na kapangyarihan ay hindi dapat sayangin sa mga 
manhid at mapag-alinlangan. (Mar 6:1-6, ihambing 
ang Mat 10:14: Luc 16:29-31.) Hindi laging kaila- 
ngan ang pananampalataya ng isa upang makapag- 
sagawa si Jesus ng makahimalang mga gawa, gaya 
noong pagalingin niya ang tinagpas na tainga ng 
alipin ng mataas na saserdote, na kasama sa pulu- 
tong na dumating upang arestuhin si Jesus.--Luc 
22:50, 51. 

Ang pinakadakilang pagtatanghal ng kapangyari- 
han ng Diyos ay ang pagkabuhay-muli ni Jesu- 
Kristo mula sa mga patay tungo sa buhay bilang es- 
piritu. Kung wala iyon, ang pananampalatayang 
Kristiyano ay “walang kabuluhan" at ang kaniyang 
mga tagasunod “sa lahat ng mga tao ang pinakaka- 
habag-habag.” (1Co 15:12-19) Iyon ang gawa na isi- 
nalaysay ng halos lahat ng mga alagad ni Jesus at 
ang pinakamahalagang salik na nagpapatibay ng 
pananampalataya. Noong nasa lupa si Jesus, hindi 
naging hadlang ang distansiya sa paggamit niya ng 
kapangyarihan (Mat 8:5-13: Ju 4:46-53), at noong 
Pentecostes, mula sa kaniyang makalangit na posi- 
syon, pinahiran ni Jesus ng espiritu ng Diyos ang 
kaniyang mga tagasunod, anupat pinangyaring ma- 
kapagsagawa sila ng makapangyarihang mga gawa 


KAPANGYARIHAN, MAKAPANGYARIHANG MGA GAWA 


kahit hindi nila siya kasama. Sa gayon ay pinagti- 
bay niya ang kanilang patotoo may kinalaman sa 
kaniyang pagkabuhay-muli (Gaw 4:33, Heb 2:3, 4) 
at pinatotohanan niya na ang mga ito ang sinang- 
ayunang bayan ng Diyos, ang kaniyang kongrega- 
syon.—Gaw 2:1-4, 14-36, 43, 3:11-18. 

Ang pagkamatay ng Anak ng Diyos bilang tao ay 
hindi nagpaikli sa kamay ni Jehova, gaya ng pinatu- 
nayan ng maraming himala, tanda at palatandaan 
na isinagawa ng mga apostol at ng iba pa. (Gaw 4: 
29, 30; 6:8, 14:3, 19:11, 12) Ang kanilang makapang- 
yarihang mga gawa ay katulad niyaong sa kanilang 
Panginoon, gaya ng pagpapagaling sa pilay (Gaw 
3:1-9, 14:8-10) at may sakit (Gaw 5:12-16, 28:7-9), 
pagbabangon sa patay (Gaw 9:36-41: 20:9-11), at 
pagpapalayas ng mga demonyo. (Gaw 8:6, 7: 16:16- 
18) Ginawa nila ang mga iyon nang hindi naghaha- 
ngad ng personal na kapakinabangan o karangalan. 
(Gaw 3:12, 8:9-24: 13:15-17) Sa pamamagitan nila, 
ipinahayag ng Diyos ang kaniyang mga kahatulan 
laban sa mga manggagawa ng kamalian, gaya ng 
ginawa niya sa pamamagitan ng mas naunang mga 
propeta, sa gayo'y ikinintal niya ang pagpapakita ng 
kaukulang paggalang sa kaniya mismo at sa kani- 
yang mga kinatawan. (Gaw 5:1-11, 13:8-12) Pinag- 
kalooban niya sila ng bagong mga kakayahan, gaya 
ng kakayahang magsalita at magsalin ng mga wi- 
kang banyaga. Ito rin ay naging ukol sa “isang kapa- 
ki-pakinabang na layunin,” sapagkat sa di-kalaunan 
ay isasagawa nila sa labas ng Israel ang gawaing pa- 
ngangaral at ipapahayag nila sa gitna ng mga ban- 
sa ang mga kamangha-manghang gawa ni Jehova. 
— 1Co 12:4-11, Aw 96:3, 7. 

Gumawa rin ang Diyos na Jehova ng iba pang 
makapangyarihang mga bagay, gaya ng pagbubu- 
kas niya ng ‘mga pinto” ng pagkakataon upang ma- 
kapangaral sila sa partikular na mga teritoryo, pag- 
sasanggalang niya sa kanila laban sa mga nais 
magpatigil ng kanilang ministeryo, at pagpatnubay 
niya sa kanilang mga gawain, anupat ginawa niya 
iyon sa mga paraan na karaniwan nang hindi hayag 
sa madla.--Gaw 5:17-20, 8:26-29, 39, 40, 9:1-8, 
10:19-22, 44-48: 12:6-11: 13:2; 16:6-10, 25-33, 18: 
9, 10; 1Co 16:8, 9. 

Inihula na ang makahimalang mga kakayahan na 
ipinagkaloob ng espiritu sa mga apostol, na ipinasa 
naman nila sa iba, ay iiral lamang samantalang 
'sanggol' pa ang kongregasyong Kristiyano at pag- 
katapos ay lilipas din. (1Co 13:8-11: tingnan ang 
KALOOB MULA SA Diyos [Mga Kaloob ng Espiritu].) 
Sinabi ng Cyclopeedia nina MClintock at Strong 
(Tomo VI, p. 320) na “hindi matututulan na noong 
unang sandaang taon pagkamatay ng mga apostol 
ay kaunti lamang ang maririnig natin, kung mayro- 
on man, tungkol sa paghihimala ng unang mga 


KAPARUSAHAN 


Kristiyano.” Gayunpaman, nagbabala si Jesus at 
ang kaniyang mga apostol tungkol sa mapanlinlang 
na makapangyarihang mga gawa na isasagawa ng 
mga apostata at ng isang makasagisag na mabangis 
na hayop, na mga kaaway ng Diyos.--Mat 7:21-23, 
24:23-25; 2Te 2:9, 10, Apo 13:11-13, tingnan ang 
HAYOP, MAKASAGISAG NA MGA. 

Ang kasukdulan ng pagpapamalas ng kapangya- 
rihan ng Diyos ay ang pagtatatag ng kaniyang Ka- 
harian sa pamamagitan ni Kristo Jesus at ang mga 
paghatol na isasagawa bilang resulta ng pangyaya- 
ring iyon. 

Tingnan ang PusPUSIN NG KAPANGYARIHAN ANG KA- 
MAY. 


KAPARUSAHAN. 


PARUSAHAN. 


KAPATAGAN. Kalupaang maituturing na pa- 
tag kung ihahambing sa maburol o bulubunduking 
lupain. Maliwanag ang paggamit ng Hebreong Ka- 
sulatan ng iba't ibang salita upang tukuyin o ilara- 
wan ang sari-saring uri ng kalupaan. 

Ang terminong Hebreo na “ara-vah' ay ginagamit 
kapuwa bilang pangalan para sa isang espesipikong 
lugar at bilang isang salita na naglalarawan sa isang 
uri ng kalupaan. (Tingnan ang ARABA.) Kapag gina- 
gamit nang walang pamanggit na pantukoy, ang 
@ra-vah' ay tumutukoy sa isang disyertong kapata- 
gan o tuyong lupain, gaya niyaong nasa Moab at 
Jerico. (Bil 22:1: 35:1: Jos 5:10; 13:32, Jer 52:8) 
Bagaman maaaring may mga ilog na naglalaan 
ng kaunting tubig sa lugar na iyon, karaniwang 
itinatampok ng “@ra-vah' na ang kapatagang iyon 
ay tigang. Kaya magiging napakalaking pagbabago 
kapag ang Kapatagan ng Saron na mataba at natu- 
tubigan ay naging tulad ng disyertong kapatagan 
(Isa 33:9), o kapag dinaluyan ng mga ilog ang di- 
syertong kapatagan.--Isa 35:1, 6; 51:3. 

Ang salitang biq-ah' ay tumutukoy sa isang ma- 
lawak na kapatagan na napalilibutan ng mga bun- 
dok. Nagmula ito sa isang pandiwa na na- 
ngangahulugang “mabiyak” at may-katumpakang 
maisasalin bilang “kapatagang libis.” Maging sa 
ngayon, ang malawak na kapatagang libis sa pagi- 
tan ng Kabundukan ng Anti-Lebanon at ng Kabun- 
dukan ng Lebanon ay kilala bilang ang Beqa'. (Jos 
11:17) Sa Kasulatan, kadalasan ay ginagamit ang 
big:-ah,, o “kapatagang libis” bilang kabaligtaran ng 
mga bundok o mga burol (Deu 8:7: 11:11: Aw 104:8; 
Isa 41:18) o ng baku-bako o malubak na lupain. (Isa 
40:4) Ang kaugnay na salitang Aramaiko na lumi- 
litaw sa Daniel 3:1 ay malimit na basta isinasa- 
lin bilang “kapatagan,” anupat tumutukoy sa lugar 
kung saan itinayo ni Nabucodonosor ang gintong 
imahen. 


Tingnan ang KRIMEN AT KA- 


1422 


Isang mahaba at mababang kapatagan, o libis, 
naman ang ibig sabihin ng Hebreong @mneq. Ang 
salitang ito ay tumutukoy sa “isang mahaba at ma- 
lawak na lupain sa pagitan ng magkakaagapay na 
hanay ng mga burol na mas maliit ang saklaw kay- 
sa sa naunang termino [biq-ah'],. . . anupat ang ide- 
ya [ng @'meg] ay ang kababaan at lapad sa halip na 
pagiging matarik o nakukulong.” (Cyclopsedia nina 
MClintock at Strong, 1881, Tomo X, p. 703) Ang sa- 
litang Hebreong ito ay ikinakapit sa maraming iba't 
ibang lokalidad, gaya ng “mababang kapatagan ng 
Acor,” “mababang kapatagan ng Aijalon,” at “maba- 
bang kapatagan ng Repaim.”--Jos 7:24: 10:12, 1Cr 
11:15. 


KAPATAWARAN, PAGPAPATAWAD. Ang 
pagpapatawad ay pagpapaumanhin sa isang nag- 
kasala; hindi na paghihinanakit sa kaniya da- 
hil sa kaniyang pagkakasala at hindi na paghingi 
pa ng anumang kabayaran. Ang pandiwang He- 
breo na sa-lach' (magpatawad) ay ginagamit lamang 
may kinalaman sa pagpapaumanhin ng Diyos sa 
isang nagkasala. Ang terminong Griego naman na 
aphi'e-mi ay literal na nangangahulugang “pakawa- 
lan.”---Tingnan ang PAUMANHIN. 

Ayon sa kautusan ng Diyos na ibinigay sa ban- 
sang Israel, upang mapatawad ang isang taong 
nagkasala sa Diyos o sa kaniyang kapuwa, kaila- 
ngan muna niyang ituwid ang kaniyang pagkaka- 
mali ayon sa itinakda ng Kautusan at pagkatapos, 
karaniwan na, maghahandog siya ng isang handog 
na may dugo kay Jehova. (Lev 5:5-6:7) Kaya nga, 
binanggit ni Pablo ang simulaing ito: “Oo, halos la- 
hat ng bagay ay nililinis ng dugo ayon sa Kautusan, 
at malibang magbuhos ng dugo ay walang kapata- 
warang magaganap.” (Heb 9:22) Gayunman, ang 
totoo, ang dugo ng mga haing hayop ay hindi naka- 
pag-aalis ng mga kasalanan at hindi nakapagbibi- 
gay sa indibiduwal ng isang ganap na malinis na 
budhi. (Heb 10:1-4; 9:9, 13, 14) Sa kabaligtaran na- 
man, ginawang posible ng inihulang bagong tipan 
ang tunay na kapatawaran, salig sa haing pantubos 
ni Jesu-Kristo. (Jer 31:33, 34; Mat 26:28, 1Co 11:25; 
Efe 1:7) Maging noong narito sa lupa si Jesus, ipina- 
kita niya, sa pamamagitan ng pagpapagaling sa 
isang paralitiko, na may awtoridad siyang magpata- 
wad ng mga kasalanan.---Mat 9:2-7. 

Si Jehova ay nagpapatawad “nang sagana,” gaya 
ng ipinakikita ng ilustrasyon ni Jesus tungkol sa ali- 
bughang anak at tungkol sa hari na nagpatawad sa 
utang ng isang alipin na 10,000 talento (60,000,- 
000 denario, o mga 840,000,000), samantalang ang 
aliping iyon naman ay tumangging magpatawad sa 
utang ng kaniyang kapuwa alipin na isang daang 
denario (mga S70) lamang. (Isa 55:7: Luc 15:11-32: 
Mat 18:23-35) Gayunpaman, ang pagpapatawad ni 


1423 


Jehova ay hindi udyok ng pagiging sentimental, sa- 
pagkat hindi naman niya hinahayaang di-naparuru- 
sahan ang kahiya-hiyang mga gawa. (Aw 99:8) Bi- 
nabalaan ni Josue ang Israel na hindi patatawarin ni 
Jehova ang kanilang pag-aapostata.---Jos 24:19, 20; 
ihambing ang Isa 2:6-9. 

Ang Diyos ay may itinakdang paraan ng paghingi 
at pagtatamo ng kaniyang kapatawaran. Dapat na 
aminin ng isang tao ang kaniyang kasalanan, kilala- 
nin na isa itong pagkakasala laban sa Diyos, at ipag- 
tapat ito nang lubusan. Dapat din siyang makadama 
ng masidhi at taos-pusong kalungkutan sa nagawa 
niyang kamalian, at maging determinadong taliku- 
ran ang gayong landasin o gawain. (Aw 32:5, 51:4: 
1Ju 1:8, 9; 2Co 7:8-11) Dapat niyang gawin ang la- 
hat ng kaniyang makakaya upang ituwid ang pag- 
kakamali o ang nagawang pinsala. (Mat 5:23, 24) 
Pagkatapos ay dapat siyang manalangin sa Diyos, 
anupat humihingi ng kapatawaran salig sa haing 
pantubos ni Kristo.---Efe 1:7: tingnan ang PAGSISISI. 

Karagdagan pa, ang pagpapatawad sa iba sa kani- 
lang personal na mga pagkakasala, gaano man ka- 
rami ang mga iyon, ay isang kahilingan sa mga 
Kristiyano. (Luc 17:3, 4: Efe 4:32; Col 3:13) Ang pag- 
papatawad ng Diyos ay hindi ipinagkakaloob sa mga 
tumatangging magpatawad sa iba. (Mat 6:14, 15) 
Gayunman, kahit na ang malubhang pagkakasala 
ay humantong sa pagkakatiwalag ng “taong balak- 
yot” mula sa kongregasyong Kristiyano, ang taong 
iyon sa kalaunan ay maaaring gawaran ng kapata- 
waran kung patutunayan niyang siya'y talagang 
nagsisisi. Sa panahong iyon ay maaaring pagtibayin 
ng lahat sa kongregasyon ang pag-ibig nila sa kani- 
ya. (1Co 5:13, 2Co 2:6-11) Gayunman, ang mga 
Kristiyano ay hindi obligadong magpatawad sa mga 
taong nagsasagawa ng mapaminsala, sinasadyang 
pagkakasala anupat hindi nagsisisi. Ang gayong 
mga tao ay nagiging kaaway ng Diyos.---Heb 10:26- 
31, Aw 139:21, 22. 

Angkop lamang na manalangin ukol sa kapatawa- 
ran ng Diyos para sa iba, maging para sa buong kon- 
gregasyon. Ginawa ito ni Moises para sa bansang Is- 
rael, anupat ipinagtapat niya ang pagkakasala ng 
bansa at humingi siya ng kapatawaran para rito, at 
malugod naman siyang pinakinggan ni Jehova. (Bil 
14:19, 20) Gayundin, noong iniaalay ang templo, si 
Solomon ay nanalangin na patawarin nawa ni Jeho- 
va ang kaniyang bayan kapag nagkakasala ang mga 
ito at pagkatapos ay nanunumbalik mula sa kanilang 
maling landasin. (1Ha 8:30, 33-40, 46-52) Gumanap 
si Ezra bilang kinatawan sa pangmadlang pagtatapat 
ng mga kasalanan ng nakabalik na mga Judio. Ang 
kaniyang taos-pusong panalangin at payo ay nagbu- 
nga ng pagkilos ng bayan upang matamo ang kapa- 
tawaran ni Jehova. (Ezr 9:13-10:4, 10-19, 44) Hini- 
mok ni Santiago ang taong may-sakit sa espirituwal 


KAPATID NA BABAE, KAPATID 


na ipatawag ang matatandang lalaki ng kongrega- 
syon upang ipanalangin siya, at “kung nakagawa 
siya ng mga kasalanan, ito ay ipatatawad sa kaniya.” 
(San 5:14-16) Gayunman, may “kasalanan na ika- 
mamatay,” ang kasalanan laban sa banal na espiri- 
tu, na isang sinasadyang pamimihasa sa kasalanan 
anupat wala itong kapatawaran. Hindi dapat ipana- 
langin ng isang Kristiyano yaong mga nagkakasala 
sa ganitong paraan.--1Ju 5:16, Mat 12:31, Heb 10: 
26, 27, tingnan ang ESPIRITU, KASALANAN. 


KAPATID NA BABAE, KAPATID sa Ing- 
les, sister]. Sa Kasulatan, ang terminong ito ay iki- 
nakapit sa tunay na mga kapatid na babae ng isang 
tao at sa kaniyang mga kapatid na babae sa ama 
o sa ina, alinman sa mga anak ng kaniyang ama 
ngunit hindi anak ng kaniyang ina (Gen 34:1, 27: 
1Cr 3:1-9), o mga anak ng kaniyang ina ngunit hin- 
di anak ng kaniyang ama, gaya sa kaso ng mga ka- 
patid na babae ni Jesus.--Mat 13:55, 56: Mar 6:3. 

Maliwanag na napangasawa ng ilang anak na la- 
laki ni Adan ang kanilang mga kapatid na babae, 
yamang ang buong sangkatauhan ay nanggaling 
kina Adan at Eva. (Gen 3:20, 5:4) Mas malapit pa sa 
isang kapatid na babae ang kaugnayan ni Eva sa 
asawa niyang si Adan, sapagkat siya ay 'buto ng 
mga buto ni Adan at laman ng laman nito.” (Gen 
2:22-24) Noon, hindi kahiya-hiya ang pakikipag- 
asawa sa tunay na mga kapatid na babae o sa mga 
kapatid na babae sa ama o sa ina. Sinasabi ng ulat 
na pagkaraan ng mahigit sa 2,000 taon, napangasa- 
wa ni Abraham si Sara na kaniyang kapatid sa 
ama. (Gen 20:2, 12) Gayunman, pagkaraan ng mga 
430 taon, ipinagbawal ng Kautusang Mosaiko ang 
gayong pag-aasawa, anupat itinuring itong insesto. 
(Lev 18:9, 11, 20:17) Walang alinlangang habang lu- 
malayo ang lahi ng tao sa orihinal na kasakdalan ni 
Adan, nagiging mapanganib ang pakikipag-asawa 
sa mga malapit na kamag-anak. 

Saklaw ng salitang 'kapatid na babae, sa mas 
malawak na paggamit nito, ang mga kababayang 
babae sa isang bansa. (Bil 25:17, 18) Ang mga ban- 
sa o mga lunsod na may malapit na kaugnayan sa 
isa't isa o nagsasagawa ng magkakatulad na mga 
kaugalian sa moral ay inihalintulad sa magkakapa- 
tid na babae.---Jer 3:7-10, Eze 16:46, 48, 49, 55: 23: 
32, 33. 

Ang salitang Hebreo para sa kapatid na babae 
('achohth') ay isinaling 'ang isa” (na lumitaw sa pa- 
nanalitang “isa't isa”) nang ilarawan ang pagkakaa- 
yos ng ilang parte ng mga bagay sa tabernakulo at 
sa mga pangitain ni Ezekiel.---Exo 26:3, 5, 6, 17: Eze 
1:9, 23, 3:13. 

Sa Kongregasyong Kristiyano. Itinuro ni Je- 
sus na mas mahalaga ang espirituwal na mga kaug- 
nayan kaysa sa mga kaugnayan sa laman. Yaong 


KAPATID NA LALAKI, KAPATID 


mga babae na gumagawa ng kalooban ng kaniyang 
Ama ay mga “kapatid na babae” na mas pinahaha- 
lagahan kaysa sa mga kamag-anak lamang sa la- 
man. (Mat 12:50, Mar 3:34, 35) Ang isa na handang 
pumutol ng anumang kaugnayan sa lupa, kung ki- 
nakailangan, alang-alang sa Kaharian, ay tatanggap 
ngayon ng “sandaang ulit” na “mga kapatid na ba- 
bae” at iba pang mga ‘kapamilya,’ bukod pa sa “bu- 
hay na walang hanggan" sa hinaharap. (Mat 19:29, 
Mar 10:29, 30; Luc 14:26) Ang mga babae sa kon- 
gregasyong Kristiyano ay tinatawag na mga kapatid 
na babae, sa espirituwal na diwa.--Ro 16:1, 1Co 
7:15, 9:5, San 2:15. 

Makasagisag na Paggamit. Pinasisigla ng pan- 
tas na manunulat na si Solomon ang pagkakaroon ng 
malapit na kaugnayan sa karunungan nang idiniriin 
niya ang kahalagahan ng mga utos ni Jehova. “Sabi- 
hin mo sa karunungan: kaw ay aking kapatid na ba- 
bae’; at ang pagkaunawa ay tawagin mo nawang 'Ka- 


rm 


mag-anak na Babae. "---Kaw 7:4. 


KAPATID NA LALAKI, KAPATID |sa 
Ingles, brother]. Kaugnayan ng isang indibiduwal sa 
isang lalaki na anak din ng kaniyang magulang 
o mga magulang, sa Hebreo, 'ach, at sa Griego, 
a-del:phos'. Kabilang sa mga lalaking tunay na mag- 
kapatid na binabanggit sa Bibliya, mga anak ng ii- 
sang ama at iisang ina, ay sina Cain at Abel, mga 
anak nina Adan at Eva (Gen 4:1, 2: 1Ju 3:12): sina 
Jacob at Esau, kambal na mga anak nina Isaac at 
Rebeka (Gen 25:24-26): sina Santiago at Juan, mga 
anak ni Zebedeo at ng kaniyang asawa (Mat 4:21, 
27:56, ihambing ang Huk 8:19). Sina Moises at 
Aaron ay mga kapatid ni Miriam (Bil 26:59), si La- 
zaro ay kapatid nina Marta at Maria. (Ju 11:1, 19) 
Ang pananalitang “mga kapatid” ay tumutukoy rin 
sa mga magkapatid sa ama, yaong mga iisa ang 
ama ngunit magkaiba ang ina, gaya sa kaso ng 
12 anak na lalaki ni Jacob na nagmula sa apat na 
iba't ibang babae (Gen 35:22-26, 37:4: 42:3, 4, 13); 
tumutukoy rin ito sa mga supling ng iisang ina ngu- 
nit magkaibang ama, gaya sa kaso ni Jesus at ng 
kaniyang mga kapatid na lalaki, at posibleng sa kaso 
niyaong kaugnayan ni David sa kaniyang mga ka- 
patid na babae.--Mat 13:55: 1Cr 2:13-16: 2Sa 17:25: 
tingnan ang subtitulong “Mga Kapatid ni Jesus.” 
Gayunman, ang terminong “kapatid” ay hindi li- 
mitado sa mismong kapamilya. Tinukoy ni Abra- 
ham at ni Laban ang kani-kanilang pamangkin na si 
Lot at si Jacob bilang kanilang mga kapatid. (Gen 
11:27: 13:8, 14:14, 16; 29:10, 12, 15; ihambing ang 
Lev 10:4.) Ang mga miyembro ng iisang tribo sa Is- 
rael ay nagkaroon ng ugnayang pangkapatid (2Sa 
19:12, 13, Bil 8:26), at sa mas malawak pang diwa, 
ang buong bansang Israel ay magkakapatid, gaya 


1424 


ng mga supling ng iisang ama na si Jacob, at nag- 
kakaisa sila sa pagsamba sa iisang Diyos, si Jeho- 
va. (Exo 2:11: Deu 15:12, Mat 5:47: Gaw 3:17, 22; 
7:23: Ro 9:3) Maging ang mga Edomita, na nag- 
mula kay Abraham sa pamamagitan ng kakambal 
ni Jacob na si Esau, sa gayo'y mga kamag-anak 
ng Israel, ay tinawag na mga kapatid nila. (Bil 
20:14) Ang muling-pinagkaisang mga kaharian ng 
Juda at Israel ay tinukoy na nasa “pagkakapatiran” 
(sa Heb., 'acchawah').--Zac 11:14. 

Ang salitang “kapatid” ay ikinakapit din sa mga 
taong nagkakaisa sa iisang mithiin at may magka- 
katulad na tunguhin at layunin. Halimbawa, tina- 
wag ni Haring Hiram ng Tiro si Haring Solomon 
na kapatid niya, hindi lamang dahil sa magkapantay 
sila sa ranggo at posisyon kundi marahil ay dahil 
din sa kanilang magkaparehong interes na maglaan 
ng mga tabla at iba pang mga bagay para sa tem- 
plo. (1Ha 9:13, 5:1-12) “Narito! Anong buti at anong 
kaiga-igaya na ang magkakapatid ay manahanang 
magkakasama sa pagkakaisa!” ang isinulat ni David, 
anupat ipinahihiwatig na hindi lamang ang pagi- 
ging magkadugo ang nagdudulot ng kapayapaan at 
pagkakaisa sa pagitan ng magkakapatid sa laman. 
(Aw 133:1) Sa katunayan, pagmamahal at interes sa 
isa't isa, hindi ang pagiging anak ng iisang magu- 
lang, ang nag-udyok kay David na tawaging kapatid 
si Jonatan. (2Sa 1:26) Ang magkakasamahan na 
may magkakatulad na mga katangian at mga dispo- 
sisyon, kahit masasama pa ang mga iyon, ay angkop 
na tawaging magkakapatid.---Kaw 18:9. 

Sa patriyarkal na lipunan at sa ilalim ng Kautu- 
sang Mosaiko, may ilang pribilehiyo at obligasyon 
na ginagampanan ang mga kapatid sa laman. Kapag 
namatay ang kanilang ama, ang pinakamatandang 
kapatid na lalaki, ang panganay, ang tumatanggap 
ng dobleng bahagi sa mana ng pamilya at ng pana- 
nagutang gumanap bilang ulo ng pamilya. Ang ka- 
patid sa laman ang unang may karapatan sa pagtu- 
bos, sa pag-aasawa bilang bayaw, at sa paghihiganti 
para sa dugo ng kaniyang kapatid na napatay. (Lev 
25:48, 49: Deu 25:5) Ang mga insestong relasyon sa 
pagitan ng magkapatid na lalaki at babae ay mahig- 
pit na ipinagbabawal sa Kautusang Mosaiko.---Lev 
18:9: Deu 27:22. 

Ang mga miyembro ng kongregasyong Kristi- 
yano ay may espirituwal na kaugnayang katulad 
niyaong sa magkakapatid. Tinawag ni Jesus na 
mga kapatid ang kaniyang mga alagad. (Mat 25:40, 
28:10, Ju 20:17) Binigyang-diin niya ang kaugna- 
yang ito sa pagsasabing: “Ang sinumang gumaga- 
wa ng kalooban ng aking Ama... , siya rin ang 
aking kapatid na lalaki, at kapatid na babae, at ina.” 
(Mat 12:48-50) Samakatuwid, dapat na mas ibigin 
ng isa si Kristo kaysa sa kaniyang mga kamag- 


1425 


anak, at kung kinakailangan ay dapat niyang iwan 
ang mga ito alang-alang kay Jesus. (Mat 10:37, 
19:29: Luc 14:26) Ang totoo, may mga pagkakata- 
ong ibinibigay ng kapatid ang kaniyang kapatid sa 
kamatayan. (Mar 13:12) Ang terminong “kapatid” 
ay sumasaklaw hindi lamang sa malalapit na kasa- 
mahan ni Jesus kundi kalakip dito ang buong kon- 
gregasyon ng mga mananampalataya (Mat 23:8, 
Heb 2:17), “ang buong samahan ng mga kapatid” 
“na may gawaing pagpapatotoo tungkol kay Jesus.” 
(1Pe 2:17: 5:9: Apo 19:10) Ipinakikita ng gayong sa- 
mahan ng espirituwal na magkakapatid ang “pag- 
ibig na pangkapatid” sa pinakamataas na antas 
nito.--Ro 12:10, Heb 13:1. 

Noong Pentecostes, lahat niyaong mula sa mala- 
layong lupain, kabilang na ang mga proselita, ay ti- 
nawag ni Pedro na “mga kapatid.” (Gaw 2:8-10, 29, 
37) Kung minsan, ang mga mananampalatayang 
Kristiyanong lalaki ay espesipikong tinatawag na 
“mga kapatid na lalaki” at ang mga babae naman 
ay tinatawag na “mga kapatid na babae” (1Co 7:14, 
15), ngunit sa pangkalahatan, ang pananalitang 
“mga kapatid” ang karaniwang pagbati sa haluang 
mga grupo. (Gaw 1:15, Ro 1:13, 1Te 1:4) Ang ter- 
minong ito ay ginagamit sa gayong diwa sa lahat 
ng kinasihang liham na para sa mga Kristiyano 
maliban sa tatlo (Tito, 2 Juan, Judas) at sa mga 
akda ng sinaunang mga manunulat ng simbahan. 
Nagbabala ang mga apostol laban sa “mga bulaang 
kapatid” na nakapasok sa mga kongregasyon.---2Co 
11:26: Gal 2:4. 

Mga Kapatid ni Jesus. Binabanggit ng apat 
na Ebanghelyo, ng Mga Gawa ng mga Apostol, at 
ng dalawa sa mga liham ni Pablo ang “mga kapatid 
ng Panginoon,” ang “kapatid ng Panginoon,” “ang 
kaniyang mga kapatid na lalaki,” “ang kaniyang 
mga kapatid na babae,” anupat binabanggit ang 
pangalan ng apat sa kaniyang “mga kapatid na la- 
laki”: sina Santiago, Jose, Simon, at Hudas. (Mat 
12:46, 13:55, 56; Mar 3:31, Luc 8:19: Ju 2:12, Gaw 
1:14: 1Co 9:5: Gal 1:19) Tinatanggap ng karamihan 
sa mga iskolar ng Bibliya ang natipong katibayan 
na si Jesus ay may di-kukulangin sa apat na kapa- 
tid na lalaki at dalawang kapatid na babae at na ang 
lahat ng ito ay likas na mga supling nina Jose at 
Maria pagkatapos ng makahimalang kapanganakan 
ni Jesus. 

Ang sariling pala-palagay na ang mga kapatid na 
ito ni Jesus ay mga anak ni Jose mula sa unang 
pag-aasawa, o mga anak mula sa pagganap ni Jose 
sa pag-aasawa bilang bayaw, ay dapat ituring na 
kathang-isip lamang, yamang hindi ito pinatototo- 
hanan o ipinahihiwatig man lamang sa Kasulatan. 
Ang pag-aangkin na ang salitang “kapatid na lala- 
ki” (a-del:phos') rito ay nangangahulugang “pinsan” 


KAPATID NA LALAKI, KAPATID 


(a'ne'psi'-os') ay isang teoriya lamang, na sinasa- 
bing kinatha ni Jerome noon lamang 383 C.E. Hin- 
di lamang nabigo si Jerome na magharap ng anu- 
mang suporta para sa kaniyang bagong-kathang 
kuru-kuro kundi sa mas huling mga akda niya 
ay nag-urong-sulong din siya sa kaniyang mga 
opinyon at nagpahayag pa nga ng pag-aalinla- 
ngan tungkol sa kaniyang “cousin theory.” Sinabi ni 
J. B. Lightfoot na si Jerome ay “hindi nagharap ng 
anumang tradisyonal na awtoridad para sa kani- 
yang teoriya, at dahil doon, ang katibayan na pu- 
mapabor dito ay sa Kasulatan lamang dapat hana- 
pin. Sinuri ko ang makakasulatang katibayan, at 
ang... pinagsama-samang mga suliranin... ay 
higit na nakararami sa pangalawahing mga argu- 
mentong ito, at sa katunayan ay nagpapakita na 
dapat itong tanggihan.”--sSt. Paul's Epistle to the 
Galatians, London, 1874, p. 258. 

Sa Griegong Kasulatan, hindi ginagamit ang 
a-del-phos' kapag ang kasangkot sa ulat ay isang pa- 
mangkin o pinsan. Sa halip ay ipinaliliwanag ang 
kaugnayan, gaya ng “anak ng kapatid na babae ni 
Pablo" o “si Marcos na pinsan [a-ne :psi-0s'] ni Berna- 
be.” (Gaw 23:16, Col 4:10) Sa Lucas 21:16, ang mga 
salitang Griego na syg-ge'non” (mga kamag-anak, 
gaya ng mga pinsan) at a-del:phon' (mga kapatid) ay 
kapuwa lumilitaw, anupat nagpapakita na ang mga 
terminong ito ay hindi basta pinagpapalit-palit sa 
Griegong Kasulatan. 

Yamang noong panahon ng ministeryo ni Jesus 
“ang kaniyang mga kapatid, sa katunayan, ay hindi 
nananampalataya sa kaniya,” tiyak na hindi niya 
sila mga kapatid sa espirituwal na diwa. (Ju 7:3-5) 
Ipinakita ni Jesus ang pagkakaiba ng kaniyang mga 
kapatid na ito sa laman at ng kaniyang mga alagad 
na nanampalataya sa kaniya at naging espirituwal 
na mga kapatid niya. (Mat 12:46-50, Mar 3:31-35, 
Luc 8:19-21) Dahil sa kawalan ng pananampalataya 
ng kaniyang mga kapatid sa laman, hindi sila maiu- 
ugnay sa mga apostol na kapangalan nila: sina San- 
tiago, Simon, Hudas, malinaw na ipinakikita na na- 
iiba sila sa mga alagad ni Jesus.---Ju 2:12. 

Ang relasyon ng mga kapatid na ito ni Jesus sa la- 
man sa kaniyang inang si Maria ay nagpapakita rin 
na sila ay mga anak ni Maria sa halip na malalayong 
kamag-anak. Madalas silang banggitin na kasama ni 
Maria. Ang mga pananalitang nagsasabi na si Jesus 
ang “panganay” ni Maria (Luc 2:7), at na si Jose ay 
'hindi nakipagtalik dito hanggang sa ito ay maka- 
pagsilang ng isang anak na lalaki,” ay sumusuporta 
rin sa pangmalas na sina Jose at Maria ay nagkaro- 
on pa ng ibang mga anak. (Mat 1:25) Kinilala at ti- 
nukoy maging ng mga kapitbahay nila na taga- 
Nazaret na si Jesus ay “kapatid nina Santiago at Jose 
at Hudas at Simon,” anupat sinabi pa nila, “At ang 


KAPAYAPAAN 


kaniyang mga kapatid na babae ay naritong kasama 
natin, hindi ba?”---Mar 6:3. 

Batay sa mga kasulatang ito, bumabangon ang 
ganitong tanong: Bago mamatay si Jesus, bakit niya 
inihabilin sa apostol na si Juan ang pangangalaga sa 
kaniyang inang si Maria sa halip na sa mga kapatid 
niya sa laman? (Ju 19:26, 27) Maliwanag na ito'y da- 
hil ang pinsan ni Jesus, ang apostol na si Juan, ay 
isang taong nagpamalas ng matibay na pananampa- 
lataya, siya ang alagad na pinakamamahal ni Jesus, 
at ang espirituwal na kaugnayang ito ay nakahihigit 
sa kaugnayan sa laman. Sa katunayan, walang pahi- 
watig na noong panahong iyon ay mga alagad na ni 
Jesus ang kaniyang mga kapatid sa laman. 

Matapos na buhaying-muli si Jesus, nagbago ang 
mapag-alinlangang saloobin ng kaniyang mga ka- 
patid sa laman, sapagkat naroroon sila kasama ng 
kanilang ina at ng mga apostol nang magkatipon 
sila upang manalangin matapos umakyat sa langit 
si Jesus. (Gaw 1:14) Ipinahihiwatig nito na naroroon 
din sila nang ibuhos ang banal na espiritu noong 
araw ng Pentecostes. Ang kapatid ni Jesus na si 
Santiago, na prominenteng tinukoy na kabilang sa 
matatandang lalaki ng lupong tagapamahala sa Je- 
rusalem, ang sumulat ng liham na nagtataglay ng 
kaniyang pangalan. (Gaw 12:17, 15:13, 21:18, Gal 
1:19, San 1:1) Ang kapatid naman ni Jesus na si Ju- 
das ang sumulat ng aklat na nagtataglay ng kani- 
yang pangalan. (Jud 1, 17) Ipinahihiwatig ni Pablo 
na sa paanuman, ang ilan sa mga kapatid ni Jesus 
ay may-asawa.-- 1Co 9:5. 


KAPAYAPAAN. Ang salitang Hebreo na sha- 
lohm”, na isinasalin bilang “kapayapaan,” ay tumu- 
tukoy sa isang kalagayan na walang digmaan o ka- 
ligaligan (Huk 4:17: 1Sa 7:14, 1Ha 4:24, 2Cr 15:5, 
Job 21:9, Ec 3:8). Maaari itong magtawid ng ideya 
ng kalusugan, kaligtasan, katiwasayan (Gen 37:14, 
tlb sa Rbi8), kabutihan (Gen 41:16), pagkakaibigan 
(Aw 41:9), at kabuuan o kalubusan (Jer 13:19). Ang 
salitang Griego para sa kapayapaan (eire'ne) ay 
nagkaroon ng gayunding malawak na kahulugan 
gaya ng salitang Hebreo na sha-lohm' at maaaring 
magtawid ng ideya ng kaginhawahan, kaligtasan, at 
pagkakasundo, bukod pa sa kalagayang walang la- 
banan. Lumilitaw ito sa bati ng pamamaalam na 
“yumaon kang payapa,” na waring katumbas ng 
pananalitang ‘mapabuti ka nawa.'--Mar 5:34, Luc 
7:50: 8:48, San 2:16, ihambing ang 1Sa 1:17, 20:42, 
25:35: 29:7: 2Sa 15:9: 2Ha 5:19. 

Yamang ang “kapayapaan” ay hindi laging eksak- 
tong katumbas ng mga salita sa orihinal na mga 
wika, dapat na isaalang-alang ang konteksto upang 
matiyak kung ano ang tinutukoy ng mga ito. Halim- 
bawa, ang “pagpapayaon sa isa nang payapa” ay 
maaaring magpahiwatig na pinayayaon siya nang 


1426 


matiwasay, anupat walang dapat ipangamba na ha- 
hadlangan siya niyaong nagpahintulot sa kaniya na 
yumaon. (Gen 26:29, 44:17: Exo 4:18) Ang 'pagbalik 
nang payapa, halimbawa'y mula sa pakikipagbaka, 
ay nangangahulugan ng pagbalik nang walang pin- 
sala o nang matagumpay. (Gen 28:21: Jos 10:21, Huk 
8:9: 11:31, 2Cr 18:26, 27, 19:1) Ang 'pagtatanong 
tungkol sa kapayapaan ng isang tao ay nanganga- 
hulugan ng pangungumusta sa kaniyang kalagayan. 
(Gen 29:6, tlb sa Rbi8, 43:27, tlb sa Rbi8) Ang 'pag- 
gawa ukol sa kapayapaan” ng isa ay tumutukoy sa 
paggawa ukol sa kapakanan ng isang iyon. (Deu 
23:6) Ang pagkamatay ng isang tao nang payapa ay 
maaaring mangahulugan na tahimik siyang nama- 
tay pagkatapos niyang tamasahin ang isang maha- 
bang buhay o tanggapin ang katuparan ng isang mi- 
nimithing pag-asa. (Ihambing ang Gen 15:15: Luc 
2:29, 1Ha 2:6.) Ang hula tungkol kay Josias na 
‘pipisanin siya nang payapa sa kaniyang sariling 
dakong libingan ay nagpapahiwatig na mamama- 
tay siya bago ang inihulang kapahamakan ng Jeru- 
salem. (2Ha 22:20, 2Cr 34:28, ihambing ang 2Ha 
20:19.) Sinasabi sa Isaias 57:1, 2 na ang matuwid ay 
pumapasok sa kapayapaan kapag namatay siya, sa 
gayon ay naiiwasan niya ang kapahamakan. 

Pagtatamo ng Kapayapaan. Si Jehova ang 
Diyos ng kapayapaan (1Co 14:33, 2Co 13:11, 1Te 
5:23, Heb 13:20) at ang Pinagmumulan ng kapaya- 
paan (Bil 6:26: 1Cr 22:9, Aw 4:8: 29:11; 147:14, Isa 
45:7: Ro 15:33, 16:20), yamang isa itong bunga ng 
kaniyang espiritu. (Gal 5:22) Sa dahilang ito, ang 
tunay na kapayapaan ay makakamit lamang niya- 
ong mga may pakikipagpayapaan sa Diyos. Dahil 
sa malulubhang pagkakasala, nagiging maigting 
ang kaugnayan ng isang tao sa Diyos anupat naba- 
bagabag ang indibiduwal na iyon. Sinabi ng sal- 
mista: “Walang kapayapaan sa aking mga buto 
dahilan sa aking kasalanan.” (Aw 38:3) Samakatu- 
wid, yaong mga nagnanais na maghanap at mag- 
taguyod ng kapayapaan ay dapat na “tumalikod 
sa kasamaan, at gumawa ng mabuti.” (Aw 34:14) 
Kung walang katuwiran, hindi maaaring magkaro- 
on ng kapayapaan. (Aw 72:3, 85:10, Isa 32:17) Iyan 
ang dahilan kung bakit hindi maaaring magkaro- 
on ng kapayapaan ang mga balakyot. (Isa 48:22: 
57:21: ihambing ang Isa 59:2-8.) Sa kabilang dako, 
may kapayapaan yaong mga lubusang nakatalaga 
kay Jehova, umiibig sa kaniyang kautusan (Aw 
119:165), at nagbibigay-pansin sa kaniyang mga 
utos.--Isa 48:18. 

Noong nasa lupa si Kristo Jesus, ang likas na mga 
Judio at ang mga di-Judio ay walang pakikipagpa- 
yapaan sa Diyos na Jehova. Dahil sa pagsalansang 
nila sa kautusan ng Diyos, ang mga Judio ay napa- 
sailalim sa sumpa ng Kautusan. (Gal 3:12, 13) Tung- 


1427 


kol naman sa mga di-Judio na nasa labas ng tipan 
ng Diyos, sila ay “walang pag-asa at walang Diyos 
sa sanlibutan.” (Efe 2:12) Gayunman, sa pamamagi- 
tan ni Kristo Jesus, ang dalawang bayang ito ay bi- 
nigyan ng pagkakataong pumasok sa isang mapaya- 
pang kaugnayan sa Diyos. Tinukoy ito sa patalastas 
ng mga anghel para sa mga pastol noong ipanganak 
si Jesus: “Sa lupa ay kapayapaan sa gitna ng mga ta- 
ong may kabutihang-loob.”--Luc 2:14. 

Ang mensahe ng kapayapaan na ipinahayag ni 
Jesus at ng kaniyang mga tagasunod ay nakaakit sa 
‘mga kaibigan ng kapayapaan,’ samakatuwid nga, sa 
mga taong nagnanais na makipagkasundo sa Diyos. 
(Mat 10:13, Luc 10:5, 6; Gaw 10:36) Gayunman, ang 
mensaheng ito ay naging sanhi ng pagkakabaha- 
bahagi ng mga sambahayan, palibhasa'y tinanggap 
ito ng ilan at tinanggihan naman ng iba. (Mat 10:34, 
Luc 12:51) Tinanggihan ng karamihan sa mga Judio 
ang mensahe at sa gayon ay nabigo sila na mauna- 
waan ang “mga bagay na may kinalaman sa kapa- 
yapaan,” anupat maliwanag na kalakip dito ang 
pagsisisi at ang pagtanggap kay Jesus bilang ang 
Mesiyas. (Ihambing ang Luc 1:79: 3:3-6, Ju 1:29-34.) 
Ang pagkabigo nilang ito ay humantong sa pagka- 
wasak ng Jerusalem sa pamamagitan ng mga huk- 
bong Romano noong 70 C.E.---Luc 19:42-44. 

Gayunman, ang mga Judiong tumanggap sa “ma- 
buting balita ng kapayapaan” ay mga makasalanan 
din at dahil dito ay kailangang maipagbayad-sala 
ang kanilang mga pagsalansang upang magkaroon 
sila ng mapayapang kaugnayan sa Diyos na Jehova. 
Ang kamatayan ni Jesus bilang haing pantubos ang 
nakatugon sa pangangailangang ito. Gaya ng inihu- 
la: “Ang kaparusahang ukol sa aming kapayapaan 
ay sumasakaniya, at dahil sa kaniyang mga sugat 
ay nagkaroon ng pagpapagaling para sa amin.” (Isa 
53:5) Inilaan din ng sakripisyong kamatayan ni Je- 
sus sa pahirapang tulos ang saligan upang kansela- 
hin ang Kautusang Mosaiko, na siyang nagbubukod 
sa mga Judio mula sa mga di-Judio. Dahil dito, ka- 
pag naging mga Kristiyano, ang dalawang bayang 
ito ay maaari nang magkaroon ng pakikipagpayapa- 
an sa Diyos at sa isa't isa. Ang apostol na si Pablo ay 
sumulat: “[Si Jesus] ang ating kapayapaan, siya na 
nagpaging-isa sa dalawang panig at gumiba sa pa- 
der na nasa pagitan na naghihiwalay sa kanila. 
Sa pamamagitan ng kaniyang laman ay pinawi niya 
ang pag-aalitan, ang Kautusan ng mga utos na bi- 
nubuo ng mga tuntunin, upang malalang niya ang 
dalawang bayan na kaisa ng kaniyang sarili bilang 
isang bagong tao at gumawa ng kapayapaan, at 
upang lubos niyang maipagkasundo sa isang kata- 
wan sa Diyos ang dalawang bayan sa pamamagitan 
ng pahirapang tulos, sapagkat pinatay niya ang 
pag-aalitan sa pamamagitan ng kaniyang sarili. At 
dumating siya at ipinahayag ang mabuting balita 


KAPAYAPAAN 


ng kapayapaan sa inyo, ang malalayo, at kapayapa- 
an doon sa malalapit, sapagkat sa pamamagitan 
niya tayo, ang dalawang bayan, ay may paglapit sa 
Ama sa pamamagitan ng isang espiritu.”- -Efe 2:14- 
18, ihambing ang Ro 2:10, 11; Col 1:20-23. 

“Ang kapayapaan ng Diyos,” samakatuwid ay ang 
pagiging kalmado at panatag dahil sa mahalagang 
kaugnayan ng isang Kristiyano sa Diyos na Jehova, 
ang nagbabantay sa kaniyang puso at mga kakaya- 
hang pangkaisipan upang huwag siyang mabalisa 
tungkol sa kaniyang mga pangangailangan. Nakati- 
tiyak siya na pinaglalaanan ng Diyos na Jehova ang 
kaniyang mga lingkod at na sinasagot niya ang ka- 
nilang mga panalangin. Dahil dito, nagkakaroon 
siya ng kapanatagan sa puso at isip. (Fil 4:6, 7) Sa 
katulad na paraan, ang kapayapaang ibinigay ni 
Jesu-Kristo sa kaniyang mga alagad, salig sa kani- 
lang pananampalataya sa kaniya bilang Anak ng 
Diyos, ang tumulong upang maging kalmado ang 
kanilang puso at isip. Bagaman sinabi sa kanila ni 
Jesus na darating ang panahon na hindi na nila 
siya personal na makakasama, wala silang dahilan 
upang mabahala o matakot. Hindi niya sila iiwan na 
walang katulong kundi nangako siyang ipadadala 
niya sa kanila ang banal na espiritu.--Ju 14:26, 27: 
16:33, ihambing ang Col 3:15. 

Ang kapayapaang tinatamasa ng mga Kristiya- 
no noon ay hindi dapat ipagwalang-bahala. Dapat 
silang maging “mapagpayapa, samakatuwid nga, 
mga tagapamayapa, anupat gumagawa ng panta- 
nging pagsisikap upang maitaguyod at mapanatili 
ang kapayapaan. (1Te 5:13) Upang maingatan ang 
kapayapaan sa gitna nila, kinailangan nilang mag- 
ingat upang hindi sila makatisod ng mga kapana- 
nampalataya. (Ro 14:13-23) Sa Sermon sa Bundok, 
sinabi ni Jesus: “Maligaya ang mga mapagpayapa 
[sa literal, mga tagapamayapa], yamang tatawagin 
silang “mga anak ng Diyos.”” (Mat 5:9, tlb sa Rbi8, 
ihambing ang San 3:18.) Pinayuhan ang mga Kris- 
tiyano na itaguyod ang kapayapaan at gawin ang 
kanilang buong makakaya upang masumpungan 
silang may pakikipagpayapaan sa Diyos. (2Ti 2:22, 
Heb 12:14: 1Pe 3:11, 2Pe 3:14) Kaya naman kinaila- 
ngan nilang makipaglaban sa mga pagnanasa ng 
laman, yamang ang mga ito ay maaaring ma- 
ging dahilan ng kanilang pakikipag-alit sa Diyos. 
(Ro 8:6-8) Ang pangangailangan na magkaroon ng 
isang mapayapang kaugnayan sa Diyos upang ma- 
tamo ang kaniyang pagsang-ayon ay nagpapating- 
kad sa kahalagahan ng malimit na uliting panana- 
litang “magkaroon nawa kayo ng kapayapaan.'---Ro 
1:7, 1Co 1:3, 2Co 1:2; Gal 1:3, 6:16; Efe 1:2, 6:23, Fil 
1:2. 

Ninais din noon ng mga Kristiyano na ang iba ay 
magtamasa ng kapayapaan. Kaya naman 'suot ang 


KAPAYAPAAN 


panyapak para sa mabuting balita ng kapayapaan,' 
isinagawa nila ang kanilang espirituwal na pakiki- 
pagdigma. (Efe 6:15) Maging sa loob ng kongrega- 
syon ay nakipagdigma sila sa pamamagitan ng 
pagtitiwarik sa mga pangangatuwirang hindi kaa- 
yon ng kaalaman sa Diyos, nang sa gayon ay hindi 
mapinsala ng mga pangangatuwirang ito ang kani- 
lang kaugnayan sa Diyos. (2Co 10:4, 5) Gayunman, 
hindi ito isang berbal na pakikipag-away o pakiki- 
paglaban, kahit pa ang itinutuwid ay yaong mga 
lumihis mula sa katotohanan. May kaugnayan sa 
paghawak sa mga kaso hinggil sa mga humiwalay 
sa tamang landas, pinayuhan ng apostol na si Pa- 
blo si Timoteo: “Ang alipin ng Panginoon ay hindi 
kailangang makipag-away, kundi kailangang ma- 
ging banayad sa lahat, kuwalipikadong magturo, 
nagpipigil sa ilalim ng kasamaan, nagtuturo nang 
may kahinahunan doon sa mga hindi nakahilig sa 
mabuti, baka sakaling bigyan sila ng Diyos ng pag- 
sisisi na umaakay sa isang tumpak na kaalaman sa 
katotohanan, at makabalik sila sa kanilang wastong 
katinuan mula sa silo ng Diyablo, palibhasa'y nahu- 
li niya silang buhay ukol sa kalooban ng isang 
iyon.”--2Ti 2:24-26. 

Mapayapang Pamamahala. Ang Anak ng 
Diyos, na 'sa kaniyang balikat ay maaatang ang pa- 
mamahala bilang prinsipe,” ay tinatawag na “Prin- 
sipe ng Kapayapaan.” (Isa 9:6, 7) Kapansin-pansin, 
kung gayon, na ipinakita ni Kristo Jesus, noong na- 
ririto siya sa lupa, na hindi dapat sandatahan ng 
kaniyang mga lingkod ang kanilang sarili para sa 
pisikal na pakikipagdigma, nang sabihin niya kay 
Pedro: “Ibalik mo ang iyong tabak sa kinalalagyan 
nito, sapagkat ang lahat niyaong humahawak ng 
tabak ay malilipol sa pamamagitan ng tabak.” (Mat 
26:52) Sa makasagisag na pananalita, ‘pinukpok’ ni- 
yaong naging mga Kristiyano “ang kanilang mga 
tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang 
mga sibat upang maging mga karit na pampu- 
ngos.” Hindi na sila nag-aral pa ng pakikipagdigma. 
(Isa 2:4) Ito at ang mga ginawa ng Diyos noong na- 
karaan, lalo na yaong may kaugnayan sa Israel 
noong panahon ng paghahari ni Solomon, ay lu- 
malarawan sa kapayapaang iiral sa panahon ng pa- 
mamahala ni Jesus bilang Hari. May kinalaman sa 
paghahari ni Solomon, ang Bibliya ay nag-uulat: 
“Ang kapayapaan ay naging kaniya sa lahat ng ka- 
niyang pook, sa buong palibot. At ang Juda at ang 
Israel ay patuloy na nanahanan nang tiwasay, ang 
bawat isa sa ilalim ng kaniyang sariling punong 
ubas at sa ilalim ng kaniyang sariling puno ng igos, 
mula sa Dan hanggang sa Beer-sheba, sa lahat ng 
mga araw ni Solomon.” (1Ha 4:24, 25; 1Cr 22:9) 
Gaya ng ipinakikita ng ibang mga kasulatan (iham- 
bing ang Aw 72:7, 8: Mik 4:4: Zac 9:9, 10; Mat 21: 


1428 


4, 5), nagsilbi itong parisan ng kung ano ang ma- 
gaganap sa ilalim ng pamamahala ni Kristo Jesus, 
ang Isa na mas dakila kaysa kay Solomon, anupat 
ang pangalang ito ay nagmula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “kapayapaan.”--Mat 12:42. 

Kapayapaan sa Pagitan ng Tao at mga Hayop. 
Nangako ang Diyos na Jehova sa mga Israelita na 
kung magiging masunurin sila: “Maglalagay ako ng 
kapayapaan sa lupain, at hihiga nga kayo, nang wa- 
lang sinumang magpapanginig sa inyo, at ang ma- 
paminsalang mabangis na hayop ay paglalahuin ko 
mula sa lupain.” (Lev 26:6) Nangangahulugan ito na 
mananatili ang mababangis na hayop sa loob ng 
mga hangganan ng kanilang tirahan at hindi mana- 
nakit ang mga ito sa mga Israelita at sa kanilang 
mga alagang hayop. Sa kabilang dako naman, kung 
magiging masuwayin ang mga Israelita, pahihintu- 
lutan ni Jehova na salakayin at wasakin ng mga 
hukbong banyaga ang kanilang lupain. Yamang ang 
resulta nito ay ang pagliit ng populasyon, darami 
naman ang mababangis na hayop, papasukin ng 
mga ito ang mga lugar na dating tinatahanan, at pi- 
pinsalain ng mga ito ang mga nakaligtas at ang ka- 
nilang mga alagang hayop.--Ihambing ang Exo 
23:29: Lev 26:22: 2Ha 17:5, 6, 24-26. 

Ang kapayapaang ipinangako sa mga Israelita 
may kaugnayan sa mababangis na hayop ay iba sa 
tinamasa ng unang lalaki at babae sa hardin ng 
Eden, sapagkat doon ay tinamasa nina Adan at Eva 
ang ganap na pamumuno sa mga nilalang na ha- 
yop. (Gen 1:28) Sa kabaligtaran, sa hula, ang pa- 
mumunong katulad niyaon ay iniuugnay lamang 
kay Kristo Jesus. (Aw 8:4-8, Heb 2:5-9) Samakatu- 
wid, sa ilalim ng pamahalaan ni Jesu-Kristo, na 
“isang maliit na sanga mula sa tuod ni Jesse,” 
o 'ang lingkod ng Diyos na si David,’ ay muling iiral 
ang kapayapaan sa pagitan ng mga tao at mga ha- 
yop. (Isa 11:1, 6-9, 65:25; Eze 34:23-25) Ang mga 
tekstong huling nabanggit ay may makasagisag na 
pagkakapit, sapagkat maliwanag na ang kapayapa- 
ang inilalarawan doon sa pagitan ng mga hayop, 
gaya ng lobo at ng kordero, ay hindi nagkaroon ng 
literal na katuparan sa sinaunang Israel. Sa gayon 
ay inihula na ang mga taong may mapaminsala at 
tulad-hayop na disposisyon ay hihinto sa kanilang 
mababalasik na kinagawian at mamumuhay nang 
payapa kasama ng kanilang mas maaamong kapit- 
bahay. Gayunman, ang makahulang paggamit ng 
mga hayop sa makasagisag na paraan upang ilara- 
wan ang mapayapang mga kalagayang iiral sa git- 
na ng bayan ng Diyos ay nagpapahiwatig na sa ila- 
lim ng pamamahala ni Kristo Jesus, magkakaroon 
din ng kapayapaan sa gitna ng literal na mga ha- 
yop, kung paanong maliwanag na may gayunding 
kapayapaan noon sa Eden. 


1429 


KAPIGHATIAN |sa Ingles, tribulation]. Ang 
salitang Griego na thli'psis, na kadalasang isinasalin 
bilang “kapighatian,” ay may pangunahing kahulu- 
gan na kabagabagan, paghihirap, o pagdurusang 
dulot ng mga panggigipit dahil sa mga kalagayan. 
Ginagamit ito upang tumukoy sa paghihirap na na- 
uugnay sa panganganak (Ju 16:21), pag-uusig (Mat 
24:9: Gaw 11:19: 20:23: 2Co 1:8, Heb 10:33: Apo 
1:9), pagkabilanggo (Apo 2:10), karalitaan at iba 
pang mga kapighatiang karaniwang nararanasan 
ng mga ulila at mga babaing balo (San 1:27), taggu- 
tom (Gaw 7:11), at kaparusahan para sa paggawa ng 
masama (Ro 2:9; Apo 2:22). Lumilitaw na ang “ka- 
pighatian" na binanggit sa 2 Corinto 2:4 ay tumutu- 
koy sa kabagabagang nadama ng apostol na si Pab- 
lo dahil sa maling paggawi ng mga Kristiyano sa 
Corinto at dahil kinailangan niya silang ituwid nang 
may kahigpitan. 

Ang Pag-aasawa ay Nagdudulot ng Kapigha- 
tian sa Laman. Nang inirerekomenda ng apostol 
na si Pablo ang pagkawalang-asawa bilang ang mas 
mabuting landasin, sinabi niya: “Ngunit kung mag- 
asawa ka man, hindi ka nagkakasala. .. . Gayun- 
man, ang mga gagawa ng gayon ay magkakaroon 
ng kapighatian sa kanilang laman.” (1Co 7:28) Ang 
pag-aasawa ay may kaakibat na mga kabalisahan 
at alalahanin para sa asawang lalaki, asawang ba- 
bae, at sa kanilang mga anak. (1Co 7:32-35) Maaa- 
ring magdulot ng pasanin at kaigtingan sa pamilya 
ang pagkakasakit. Para sa mga Kristiyano, maaaring 
may bumangong pag-uusig, maaari pa ngang pala- 
yasin ang mga pamilya sa kanilang mga tahanan. 
Baka mahirapan ang mga ama na ilaan ang mga pa- 
ngangailangan ng kani-kanilang sambahayan. Ang 
mga magulang o mga anak ay maaaring magkahi- 
walay dahil sa pagkabilanggo, magdusa ng pahirap 
sa mga kamay ng mga mang-uusig, o baka mama- 
tay pa nga. 

Katapatan sa Ilalim ng Kapighatian. Maaa- 
ring makapagpahina sa pananampalataya ng isang 
indibiduwal ang kapighatiang dulot ng pag-uusig. 
Sa kaniyang ilustrasyon tungkol sa manghahasik, 
ipinahiwatig ni Kristo Jesus na may mga tao na ak- 
tuwal na matitisod dahil sa kapighatian o pag- 
uusig. (Mat 13:21, Mar 4:17) Palibhasa'y alam ng 
apostol na si Pablo ang ganitong panganib, lubha 
siyang nabahala para sa bagong-tatag na kongre- 
gasyon sa Tesalonica. Tinanggap ng mga kaugnay 
sa kongregasyong iyon ang Kristiyanismo sa ilalim 
ng labis na kapighatian (1Te 1:6, ihambing ang 
Gaw 17:1, 5-10) at patuloy silang dumaranas niya- 
on. Kaya naman isinugo ng apostol si Timoteo 
upang palakasin at aliwin sila, “upang walang sinu- 
man ang matangay ng mga kapighatiang ito.” (1Te 
3:1-3, 5) Lubhang naaliw si Pablo nang bumalik si 


KAPIGHATIAN 


Timoteo at ibalita na ang mga taga-Tesalonica ay 
nanatiling matatag sa pananampalataya. (1Te 3: 
6, 7) Walang alinlangan na ang mga pagsisikap 
ng apostol na ihanda sila para sa dumarating na 
kapighatian ay nakatulong din sa mga taga-Te- 
salonica na manatiling tapat bilang mga lingkod 
ng Diyos.--1Te 3:4; ihambing ang Ju 16:33, Gaw 
14:22. 

Bagaman ang kapighatian ay di-kaayaaya, maaa- 
ring magbunyi ang isang Kristiyano habang nagba- 
bata, yamang alam niya na ang katapatan ay sina- 
sang-ayunan ng Diyos at na aakay ito sa katuparan 
ng kaniyang dakilang pag-asa. (Ro 5:3-5: 12:12) 
Ang kapighatian mismo ay panandalian at magaan 
lamang kung ihahambing sa walang-hanggang ka- 
luwalhatiang tatanggapin dahil sa pananatiling ta- 
pat. (2Co 4:17, 18) Makatitiyak din ang isang Kris- 
tiyano na ang matapat na pag-ibig ng Diyos ay 
hindi kailanman magmamaliw, anumang kapighati- 
an ang sumapit sa tapat na mananampalataya.---Ro 
8:35-39. 

Nang sumulat ang apostol na si Pablo sa mga 
taga-Corinto, tinukoy niya ang ibang mga salik na 
makatutulong sa isang Kristiyano upang mabata 
ang kapighatian. Sinabi niya: “Pagpalain nawa ang 
Diyos. . . ng buong kaaliwan, na umaaliw sa amin 
sa lahat ng aming kapighatian, upang maaliw na- 
min yaong mga nasa anumang uri ng kapighatian 
sa pamamagitan ng kaaliwan na ipinang-aaliw din 
naman sa amin ng Diyos. .. . Ngayon kung nasa ka- 
pighatian man kami, ito ay para sa inyong kaaliwan 
at kaligtasan, o kung inaaliw man kami, ito ay para 
sa inyong kaaliwan na nagpapangyaring mabata 
ninyo ang gayunding mga pagdurusa na pinagdu- 
rusahan din namin.” (2Co 1:3-6) Ang mahahala- 
gang pangako ng Diyos, ang tulong ng kaniyang 
banal na espiritu, at ang pagsagot niya sa mga pa- 
nalangin ng mga dumaranas ng kapighatian ay pi- 
nagmumulan ng kaaliwan para sa mga Kristiyano. 
Dahil sa kanilang sariling karanasan, maaari nilang 
patibaying-loob at aliwin ang iba. Ang kanilang ha- 
limbawa ng katapatan at pagpapahayag ng kanilang 
paninindigan ay nagpapasigla sa mga kapuwa Kris- 
tiyano na manatili ring tapat. 

Si Pablo mismo ay nagpahalaga sa kaaliwang ibi- 
nigay sa kaniya ng kaniyang mga kapananampala- 
taya habang nagbabata siya ng mga kapighatian. 
Pinapurihan niya ang mga Kristiyanong taga-Fili- 
pos dahil dito: “Mahusay ang inyong ginawa sa pa- 
giging mga kabahagi ko sa aking kapighatian.” (Fil 
4:14) Palibhasa'y mayroon silang tunay na interes 
kay Pablo, na noo'y nakabilanggo sa Roma, tinulu- 
ngan nila siyang batahin ang kaniyang kapighatian 
sa pamamagitan ng pagbibigay ng materyal na tu- 
long.---Fil 4:15-20. 


KAPIGHATIAN 


Gayunman, kung minsan ay natatakot ang ilang 
tao dahil sa kapighatiang dinaranas ng iba. Ito 
ang nasa isip ni Pablo nang pasiglahin niya ang 
mga Kristiyanong taga-Efeso: “Hinihiling ko sa inyo 
na huwag manghimagod dahil sa mga kapighatian 
kong ito alang-alang sa inyo, sapagkat ang mga 
ito ay nangangahulugan ng kaluwalhatian para sa 
inyo.” (Efe 3:13) Ang mga pag-uusig o mga kapig- 
hatiang dinaranas ni Pablo ay bunga ng paglilingkod 
niya sa mga taga-Efeso at sa iba pa. Sa dahilang ito, 
maaari niyang tukuyin ang mga iyon bilang mga 
kapighatian “alang-alang sa kanila. Ang kaniyang 
matapat na pagbabata sa ilalim ng gayong mga ka- 
pighatian ay nangahulugan ng “kaluwalhatian” para 
sa mga Kristiyanong taga-Efeso, yamang ipinakita 
nito na yaong taglay nila bilang mga Kristiyano (ka- 
bilang na ang maaasahang mga pangako ng Diyos 
at ang kanilang mahalagang kaugnayan sa Diyos na 
Jehova at sa kaniyang Anak na si Kristo Jesus) ay 
sulit na ipagbata. (Ihambing ang Col 1:24.) Kung si 
Pablo, bilang apostol, ay nanghimagod, manganga- 
hulugan iyon ng kadustaan para sa kongregasyon. 
Malamang ay may mga matitisod.--Ihambing ang 
2Co 6:3, 4. 

Ang “Malaking Kapighatian.” Nang sagutin 
ni Jesus ang tanong ng kaniyang mga alagad may 
kinalaman sa tanda ng kaniyang pagkanaririto at ng 
katapusan ng sistema ng mga bagay, binanggit 
niya ang isang “malaking kapighatian gaya ng hin- 
di pa nangyayari mula nang pasimula ng sanlibutan 
hanggang sa ngayon, hindi, ni mangyayari pang 
muli.” (Mat 24:3, 21) Kung ihahambing ang Mateo 
24:15-22 sa Lucas 21:20-24, makikita na ang unang 
tinutukoy nito ay isang kapighatiang sasapit sa Je- 
rusalem. Natupad ito noong 70 C.E., nang ang lun- 
sod ay kubkubin ng mga hukbong Romano sa ilalim 
ni Heneral Tito. Nagbunga ito ng matinding taggu- 
tom at ng pagkasawi ng marami. Sinasabi ng Ju- 
diong istoryador na si Josephus na 1,100,000 Judio 
ang namatay o pinatay, samantalang 97,000 ang 
natirang buhay at dinala sa pagkabihag. Lubusang 
winasak ang templo. Salungat sa kagustuhan ng 
Romanong kumandante na si Tito, sinilaban ng mga 
kawal na Romano ang mismong templo. Ayon kay 
Josephus, naganap ito sa mismong buwan at araw 
na sinunog ng mga Babilonyo ang dating templo sa 
dakong ito. (The Jewish War, VI, 249-270 [iv, 5-8], 
420 [ix, 3]; 2Ha 25:8, 9) Hindi na muling naitayo ang 
templong winasak ng mga Romano. Ang gayong 
“malaking kapighatian" ay hindi na nangyari pang 
muli o naulit pa sa Jerusalem. Gayunpaman, ipina- 
kikita ng katibayan sa Bibliya na ang kapighatiang 
sumapit sa Jerusalem noong 70 C.E. ay tumutukoy 
sa isang lalong malaking kapighatian sa hinaharap, 
isang kapighatiang makaaapekto sa lahat ng mga 
bansa. 


1430 


Ipinagpatuloy ni Jesus ang kaniyang hula sa pa- 
mamagitan ng paglalarawan sa mga pangyaya- 
ring magaganap sa loob ng mga siglo pagkatapos 
ng pagkawasak ng Jerusalem. (Mat 24:23-28, Mar 
13:21-23) Pagkatapos, sa Mateo 24:29, idinagdag 
niya na “kaagad pagkatapos ng kapighatian sa mga 
araw na iyon,” magkakaroon ng kakila-kilabot na 
mga penomeno sa kalangitan. Sinasabi ng Marcos 
13:24, 25 na ang mga penomenong ito ay magaga- 
nap “sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapigha- 
tiang iyon.” (Tingnan din ang Luc 21:25, 26.) Anong 
“kapighatian” ang tinutukoy roon ni Jesus? 

May mga komentarista sa Bibliya na nangangatu- 
wirang iyon ay ang kapighatiang sumapit sa Jerusa- 
lem noong 70 C.E., bagaman natatanto rin nila 
na ang mga pangyayaring sumunod na inilarawan 
doon ay maliwanag na sa malayong hinaharap pa 
magaganap, ayon sa pangmalas ng tao. Ikinakatu- 
wiran nila na ang pananalitang “kaagad pagkatapos” 
ay nagpapahiwatig ng pananaw ng Diyos hinggil 
sa panahong kasangkot o na ang pagiging tiyak 
ng mga pangyayaring magaganap ay ipinapahayag 
nito na para bang malapit nang matupad ang mga 
iyon. 

Gayunman, yamang maliwanag na ang hula sa 
Mateo 24:4-22 (gayundin sa Mar 13:5-20 at Luc 
21:8-24a) ay may dalawang katuparan, hindi kaya 
ang “kapighatian” na tinutukoy sa Mateo 24:29 at 
Marcos 13:24 ay ang “kapighatian” na magaganap sa 
ikalawa at huling katuparan niyaong inihula sa Ma- 
teo 24:21 at Marcos 13:19? Kung ibabatay sa sinasa- 
bi ng buong Bibliya, waring ganito nga. Ipinahihin- 
tulot ba ng mga terminong ginamit sa tekstong 
Griego ang ganiyang pangmalas? Walang alinla- 
ngan. Ang pagtukoy ng Mateo 24:29 sa “mga araw 
na iyon” at ang pagbanggit ng Marcos 13:24 sa “mga 
araw na iyon” at sa “kapighatiang iyon” ay nag- 
papakitang kaayon ng balarilang Griego ang ga- 
yong pagkaunawa. Waring sinasabi ng hula ni Je- 
sus na pagkatapos sumiklab ang dumarating na 
pangglobong kapighatian, magkakaroon ng kapan- 
sin-pansing mga penomeno (na kinakatawanan ng 
pagdidilim ng araw at buwan, pagkahulog ng mga 
bituin, at pagyanig sa mga kapangyarihan ng la- 
ngit) at gayundin ng katuparan ng “tanda ng Anak 
ng tao.” 

Mga tatlong dekada pagkatapos ng pagkawasak 
ng Jerusalem, ganito ang sinabi sa apostol na si 
Juan tungkol sa isang malaking pulutong ng mga 
tao mula sa lahat ng mga bansa, mga tribo, at mga 
bayan: “Ito ang mga lumabas mula sa malaking ka- 
pighatian.” (Apo 7:13, 14) Ang ‘paglabas ng isang 
malaking pulutong mula sa malaking kapighatian" 
ay nagpapakitang nakaligtas sila mula roon. Pinatu- 
tunayan ito ng isang katulad na pananalita sa Gawa 


1431 


7:9, 10: “Ang Diyos ay sumasakaniya [kay Jose], at 
hinango niya siya mula sa lahat ng kaniyang mga 
kapighatian.” Ang pagkahango ni Jose mula sa lahat 
ng kaniyang mga kapighatian ay hindi lamang na- 
ngangahulugan na tinulungan siyang mabata ang 
mga iyon kundi na siya ay nakaligtas din mula sa 
mga iyon. 

Kapansin-pansin na ang paglalapat ng Diyos ng 
kahatulan sa mga di-makadiyos ay tinukoy ng apos- 
tol na si Pablo bilang kapighatian. Sumulat siya: 
“Kaya naman matuwid para sa Diyos na gantihan 
ng kapighatian yaong mga pumipighati sa inyo, 
ngunit, sa inyo na dumaranas ng kapighatian ay 
ginhawa na kasama namin sa pagkakasiwalat sa Pa- 
nginoong Jesus mula sa langit kasama ang kani- 
yang makapangyarihang mga anghel sa isang nag- 
liliyab na apoy, samantalang nagpapasapit siya ng 
paghihiganti doon sa mga hindi nakakakilala sa 
Diyos at doon sa mga hindi sumusunod sa mabu- 
ting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus.” (2Te 
1:6-8) Ipinakikita ng aklat ng Apocalipsis na ang 
“Babilonyang Dakila” at ang “mabangis na hayop” 
ay nagdulot ng kapighatian sa mga banal ng Diyos. 
(Apo 13:3-10, 17:5, 6) Samakatuwid, makatuwiran 
lamang na kasama sa “malaking kapighatian” ang 
kapighatiang sasapit sa “Babilonyang Dakila” at sa 
“mabangis na hayop. ”---Apo 18:20, 19:11-21. 


KAPINTASAN. Tingnan ang Dunais. 


KAPISTAHAN. Ang mga kapistahan ay ma- 
halagang bahagi ng tunay na pagsamba sa Diyos, 
yamang ang mga ito ay ipinag-utos ni Jehova 
sa kaniyang piling bayang Israel sa pamamagi- 
tan ni Moises. Ang salitang Hebreo na chagh, 
na isinasaling “kapistahan,” ay posibleng nagmula 
sa isang pandiwa na nagpapahiwatig ng paikot 
na galaw o ayos, pagsasayaw nang paikot, at sa 
gayo'y nagpapahiwatig ng pagdiriwang ng pana- 
panahong kapistahan. Ang moh-@dh, na isinasalin 
ding “kapistahan,” ay pangunahin nang tumutukoy 
sa isang takdang panahon o dako ng pagtitipon. 
--1Sa 20:35, 2Sa 20:5. 

Ipinakikita sa sumusunod na tsart ang isang ba- 
langkas ng mga kapistahan at ng iba pang panta- 
nging mga araw. 

Ang Tatlong Pangunahing Kapistahan. 
Ang tatlong pangunahing “pangkapanahunang ka- 
pistahan,” na kung minsa'y tinatawag na mga ka- 
pistahan ng peregrinasyon dahil sa mga panahong 
iyon nagtitipon sa Jerusalem ang lahat ng mga lala- 
ki, ay ginaganap sa itinakdang mga panahon at ti- 
nutukoy ng salitang Hebreo na moh- ‘edh’. (Lev 23: 
2, 4) Gayunman, kapag ang tatlong pangunahing 
kapistahan ang pantanging tinutukoy, ang salita na 
madalas gamitin ay chagh, na nagpapahiwatig hin- 


KAPISTAHAN 


MGA KAPISTAHAN SA ISRAEL 


BAGO ANG PAGKATAPON 
MGA TAUNANG KAPISTAHAN 
1. Paskuwa, Abib (Nisan) 14 
2. Mga Tinapay na Walang Pampaalsa, 
Abib (Nisan) 15-21 
3. Mga Sanlinggo, o Pentecostes, Sivan 6 
4. Pagpapatunog ng Trumpeta, Etanim (Tisri) 1 
5. Araw ng Pagbabayad-Sala, Etanim (Tisri) 10 
6. 


Mga Kubol, Etanim (Tisri) 15-21, na sinusundan 
ng kapita-pitagang kapulungan sa ika-22 


MGA PANA-PANAHONG KAPISTAHAN 
1. Lingguhang Sabbath 
2. Bagong Buwan [New Moon] 
3. Taon ng Sabbath (tuwing ika-7 taon) 
4. Taon ng Jubileo (tuwing ika-50 taon) 


PAGKATAPOS NG PAGKATAPON 


1. Kapistahan ng Pag-aalay, Kislev 25 
2. Kapistahan ng Purim, Adar 14, 15 


di lamang ng pana-panahong pagdiriwang kundi 
maging ng panahon ng malaking pagsasaya. Ang 
tatlong pangunahing kapistahan ay: 

(1) Ang Kapistahan ng mga Tinapay na Walang 
Pampaalsa (Exo 23:15). Ang kapistahang ito ay nag- 
sisimula sa araw pagkaraan ng Paskuwa at idinara- 
os mula Abib (Nisan) 15 hanggang 21. Ang Paskuwa 
ay ginaganap tuwing Nisan 14 at sa katunayan ay 
isang bukod na araw ng pagdiriwang, ngunit dahil 
kasunod na kasunod nito ang Kapistahan ng mga 
Tinapay na Walang Pampaalsa, madalas tukuyin 
nang magkasama ang dalawa bilang ang Paskuwa. 
--Mat 26:17: Mar 14:12; Luc 22:7. 

(2) Ang Kapistahan ng mga Sanlinggo o ng Pen- 
tecostes (gaya ng itinawag dito nang maglaon), 
na ipinagdiriwang sa ika-50 araw mula Nisan 16, 
samakatuwid nga, tuwing Sivan 6.--Exo 23: 1ba, 
34:22a. 

(3) Ang Kapistahan ng mga Kubol (mga Taberna- 
kulo) o ng Pagtitipon ng Ani. Ginaganap ito sa ika- 
pitong buwan, mula Etanim (Tisri) 15 hanggang 21, 
at sinusundan ng isang kapita-pitagang kapulungan 
sa ika-22 ng buwan.--Lev 23:34-36. 

Ang panahon, lugar, at paraan ng pagdiriwang 
ng mga ito ay pawang itinakda ni Jehova. Gaya ng 
ipinahihiwatig ng pananalitang “mga pangkapana- 
hunang kapistahan ni Jehova,” ang mga ito ay nau- 
ugnay sa iba't ibang kapanahunan sa taon ng sagra- 
dong kalendaryo---ang maagang bahagi ng tagsibol, 
ang huling bahagi ng tagsibol, at ang taglagas. 
Tunay ngang makahulugan ito, yamang sa mga 


KAPISTAHAN 


panahong iyon, ang mga unang bunga ng bukid at 
mga ubasan ay nagdudulot ng malaking kagalakan 
at kaligayahan sa mga tumatahan sa Lupang Pa- 
ngako, at dahil dito ay kinikilala nila si Jehova bilang 
ang bukas-palad na Tagapaglaan ng lahat ng mabu- 
buting bagay. 

Mga Pagkakatulad sa Pagdiriwang ng mga 
Kapistahang Ito. Hinihiling ng tipang Kautusan 
na ang lahat ng lalaki ay humarap “kay Jehova na 
iyong Diyos sa dakong pipiliin niya” taun-taon, sa 
panahon ng bawat isa sa tatlong pangunahing tau- 
nang kapistahan. (Deu 16:16) Nang bandang huli, 
pinili ang Jerusalem upang maging sentro ng mga 
kapistahan. Walang binanggit na espesipikong paru- 
sa para sa hindi pagdalo sa mga kapistahan, ma- 
liban na lamang kung Paskuwa, kamatayan ang 
parusa sa hindi pagdalo rito. (Bil 9:9-13) Magkaga- 
yunman, kung hindi tutuparin ng bayan ang mga 
kautusan ng Diyos, pati na ang kaniyang mga kapis- 
tahan at mga sabbath, magdudulot ito ng kahatulan 
at kabagabagan sa buong bansa. (Deu 28:58-62) 
Ang Paskuwa mismo ay kailangang ipagdiwang tu- 
wing Nisan 14 o, sa ilang kalagayan, pagkaraan ng 
isang buwan. 

Bagaman ang mga babae, di-gaya ng mga lalaki, 
ay hindi obligadong maglakbay para sa mga tau- 
nang kapistahan, mayroon ding mga babae na du- 
madalo noon sa mga kapistahan, gaya ni Hana na 
ina ni Samuel (1Sa 1:7) at ni Maria na ina ni Jesus. 
(Luc 2:41) Ang mga babaing Israelita na umiibig 
kay Jehova ay dumadalo sa gayong mga kapistahan 
kailanma't posible. Sa katunayan, bukod sa mga 
magulang ni Jesus, regular ding dumadalong kasa- 
ma nila ang kanilang mga kamag-anak at mga ka- 
kilala.--Luc 2:44. 

Ipinangako ni Jehova, “Hindi nanasain ng sinu- 
man ang iyong lupain habang umaahon ka upang 
makita ang mukha ni Jehova na iyong Diyos nang 
tatlong ulit sa isang taon.” (Exo 34:24) At totoo na- 
man na bagaman walang lalaking naiiwan upang 
magbantay sa mga lunsod at sa lupain, walang ban- 
yagang bansa ang nagtatangkang sumakop sa lupa- 
in ng mga Judio sa panahon ng kanilang mga kapis- 
tahan bago ang pagkawasak ng Jerusalem noong 
70 C.E. Ngunit noong 66 C.E., matapos itakwil ng 
bansang Judio si Kristo, 50 katao ang pinatay ni 
Cestio Gallo sa Lida sa panahon ng Kapistahan ng 
mga Tabernakulo. 

Walang sinuman sa mga lalaking dadalo sa kapis- 
tahan ang paroroon nang walang dala: dapat silang 
magdala ng kaloob na “katumbas ng pagpapala ni 
Jehova na iyong Diyos na ibinigay niya sa iyo.” (Deu 
16:16, 17) Bukod diyan, dapat kainin sa Jerusalem 
ang “ikalawang ikasampung bahagi (na iba pa sa 
ibinibigay bilang panustos sa mga Levita [Bil 18: 


1432 


26, 27]) ng mga butil, alak, at langis ng kasaluku- 
yang taon, gayundin ang panganay ng bakahan at 
ng kawan, dapat bahaginan ng mga ito ang mga Le- 
vita. Ngunit kung napakalayo ng paglalakbay patu- 
ngo sa lugar ng kapistahan, may probisyon ang Ka- 
utusan na maaaring ipagpalit ang mga ito ng salapi 
at ang salapi naman ay maaaring ipambili ng pag- 
kain at inumin na magagamit pagdating sa santu- 
waryo. (Deu 14:22-27) Ang mga okasyong iyon ay 
mga pagkakataon upang ipakita ang katapatan kay 
Jehova at dapat ipagdiwang nang may kagalakan, 
dapat ding isama sa pagdiriwang ang naninirahang 
dayuhan, ang batang lalaking walang ama, at ang 
babaing balo. (Deu 16:11, 14) Sabihin pa, ang mga 
lalaking naninirahang dayuhan ay dapat na mga ti- 
nuling mananamba ni Jehova. (Exo 12:48, 49) Sa 
mga kapistahang iyon, laging may pantanging mga 
hain na inihahandog bukod pa sa pang-araw-araw 
na mga handog, at hinihipan ang mga trumpeta ha- 
bang inihahandog ang mga handog na sinusunog at 
mga haing pansalu-salo.---Bil 10: 10. 

Mismong bago itayo ang templo, ang pagkasaser- 
dote ay muling inorganisa ni Haring David, anupat 
isinaayos niya ang daan-daang Aaronikong saser- 
dote sa 24 na pangkat, kasama ang katulong na mga 
Levita. (1Cr 24) Nang maglaon, ang bawat pangkat 
ng mga sinanay na manggagawa ay naglingkod sa 
templo nang tig-iisang linggo, makalawang ulit sa 
isang taon, anupat ang ulo ng sambahayan sa panig 
ng ama ang gumagawa ng kinakailangang mga ka- 
ayusan. Ipinakikita ng 2 Cronica 5:11 na ang 24 na 
pangkat ng mga saserdote ay sabay-sabay na nag- 
lingkod noong ialay ang templo, na naganap sa Ka- 
pistahan ng mga Kubol, o mga Tabernakulo. (1Ha 
8:2, Lev 23:34) Sinabi ni Alfred Edersheim na sa 
mga araw ng kapistahan, ang sinumang saserdote 
ay maaaring pumaroon at tumulong sa paglilingkod 
sa templo, ngunit sa panahon ng Kapistahan ng 
mga Tabernakulo (mga Kubol), ang buong 24 na 
pangkat ay kailangang pumaroon.--The Temple, 
1874, p. 66. 

Sa panahon ng mga kapistahang ito, napakara- 
mi ng trabaho ng mga saserdote, mga Levita, at 
ng mga Netineong naglilingkod na kasama nila. 
Ang isang halimbawa nito ay ipinakikita ng ulat 
tungkol sa Kapistahan ng mga Tinapay na Walang 
Pampaalsa na isinaayos ni Haring Hezekias mata- 
pos niyang linisin ang templo, anupat sa okasyong 
iyon, ang pagdiriwang ay ipinagpatuloy pa nang pi- 
tong araw. Sinasabi ng ulat na si Hezekias mismo 
ay nag-abuloy ng 1,000 toro at 7,000 tupa bilang 
hain at ang mga prinsipe naman ay nag-abuloy ng 
1,000 toro at 10,000 tupa.--2Cr 30:21-24. 

Ang ilang araw sa mga kapistahang ito ay mga 
kapita-pitagang kapulungan o mga banal na kom- 


1433 


bensiyon: ang mga iyon ay mga sabbath, at tulad ng 
mga lingguhang Sabbath, kahilingan ang paghinto 
sa lahat ng karaniwang gawain. Walang anumang 
sekular na gawain ang isasagawa. Gayunman, ang 
mga gawaing gaya ng paghahanda ng pagkain, na 
ipinagbabawal sa mga lingguhang araw ng Sabbath, 
ay ipinahihintulot bilang paghahanda sa pagdiri- 
wang ng mga kapistahan. (Exo 12:16) Sa bagay na 
ito ay magkaiba ang “mga banal na kombensiyon” 
ng mga kapistahan at ang regular na mga linggu- 
hang Sabbath (at ang Sabbath sa ikasampung araw 
ng ikapitong buwan, ang Araw ng Pagbabayad-Sala, 
na isang panahon ng pag-aayuno), kung kailan hin- 
di ipinahihintulot ang anumang uri ng gawain, ka- 
hit ang pagpapaningas ng apoy “saanman sa inyong 
mga tahanang dako.”--Ihambing ang Levitico 23: 
3, 26-32 sa mga talata 7, 8, 21, 24, 25, 3b, 36 at sa 
Exodo 35:2, 3. 

Ang Kahalagahan ng mga Kapistahan sa Bu- 
hay ng Israel. Napakahalaga ng mga kapista- 
han sa buhay ng mga Israelita bilang isang bansa. 
Noong sila'y nasa pagkaalipin pa sa Ehipto, hiniling 
ni Moises kay Paraon na pahintulutang makaalis 
sa Ehipto ang mga Israelita at ang kanilang mga 
alagang hayop dahil “mayroon kaming kapistahan 
para kay Jehova.” (Exo 10:9) Kalakip sa tipang Ka- 
utusan ang maraming detalyadong tagubilin hing- 
gil sa pagdiriwang ng mga kapistahan. (Exo 34:18- 
24: Lev 23:1-44, Deu 16:1-17) Kapag sinusunod nila 
ang mga utos ng Diyos may kaugnayan dito, ang 
mga kapistahan ay nakatutulong sa lahat ng duma- 
dalo na ituon ang kanilang isip sa salita ng Diyos at 
huwag labis na magpakaabala sa kanilang perso- 
nal na mga gawain anupat nakakalimutan na nila 
ang mas mahalagang espirituwal na aspekto ng 
kanilang pang-araw-araw na buhay. Ipinaaalaala 
rin sa kanila ng mga kapistahang ito na sila ay 
isang bayan ukol sa pangalan ni Jehova. Habang 
naglalakbay sila papunta at pauwi sa masasayang 
pagtitipong ito, tiyak na marami silang pagkakata- 
on upang pag-usapan ang kabutihan ng kanilang 
Diyos at ang mga pagpapalang tinatamasa nila sa 
araw-araw at sa bawat kapanahunan. Ang mga ka- 
pistahan ay naglalaan ng panahon at pagkakataon 
para sa pagbubulay-bulay, pakikipagsamahan, at 
pag-uusap tungkol sa kautusan ni Jehova. Dahil sa 
mga ito ay lumalawak ang kaalaman ng mga Isra- 
elita tungkol sa lupaing ibinigay ng Diyos, nagkaka- 
roon sila ng higit na pagkakaunawaan at pag-ibig 
sa kapuwa, at naitataguyod ang pagkakaisa at ma- 
linis na pagsamba. Ang mga kapistahan ay malili- 
gayang okasyon. Ang isipan ng mga dumadalo ay 
napupuno ng mga kaisipan at mga daan ng Diyos, 
at ang lahat ng taimtim na nakikibahagi ay tu- 
matanggap ng mayamang espirituwal na pagpa- 


KAPISTAHAN NG BAGONG BUWAN 


pala. Halimbawa, isip-isipin ang pagpapalang ti- 
nanggap ng libu-libong nagsidalo sa Kapistahan 
ng Pentecostes sa Jerusalem noong 33 C.E.---Gaw 
2:1-47. 

Para sa mga Judio, ang mga kapistahan ay suma- 
sagisag sa kaligayahan. Bago ang pagkatapon sa Ba- 
bilonya, noong panahong malimutan ng bansa sa 
pangkalahatan ang tunay na espirituwal na layunin 
ng mga kapistahan, ipinakita ng mga propetang 
sina Oseas at Amos na sa pagdating ng inihulang 
pagkatiwangwang ng Jerusalem, ang masasayang 
pagdiriwang na iyon ay maglalaho o gagawing mga 
panahon ng pagdadalamhati. (Os 2:11: Am 8:10) 
Nang bumagsak ang Jerusalem, sinabi ni Jeremias 
na “ang mga daan ng Sion ay nagdadalamhati, sa- 
pagkat walang sinumang pumaparoon sa kapista- 
han.” “Nalimot na ang kapistahan at ang Sabbath. 
(Pan 1:4, 2:6) Patiunang inilarawan ni Isaias ang 
maligayang kalagayan ng mga tapon na nagbalik 
mula sa Babilonya noong 537 B.C.E. nang sabihin 
niya: “Magkakaroon kayo ng awit na waring sa gabi 
ng pagpapabanal ng isa ng kaniyang sarili para sa 
kapistahan.” (Isa 30:29) Ngunit di-nagtagal mula 
nang maisauli sila sa kanilang bigay-Diyos na lupa- 
in, muli na naman nilang pinasama ang mga kapis- 
tahan ni Jehova, kung kaya binabalaan ng Diyos 
ang mga saserdote, sa pamamagitan ng propetang 
si Malakias, na ikakalat Niya sa kanilang mga muk- 
ha ang dumi ng kanilang mga kapistahan.---Mal 
2:1-3. 

Ang mga manunulat ng Kristiyanong Griegong 
Kasulatan ay gumawa ng ilang tuwiran at di-tuwi- 
rang pagtukoy sa mga kapistahan, anupat kung 
minsan ay ikinakapit nila ang mga ito sa mga Kris- 
tiyano sa maligaya, makasagisag, at makahulang 
paraan. Gayunman, hindi ipinag-utos sa mga Kris- 
tiyano na ipagdiwang ang mga kapistahang ito sa 
literal na paraan.--Col 2:16, 17: tingnan ang mga 
kapistahan sa ilalim ng indibiduwal na mga panga- 
lan. 


KAPISTAHAN NG BAGONG BUWAN. Ipi- 
nag-utos ng Diyos sa Israel na sa bawat bagong bu- 
wan [new moon], na hudyat ng pasimula ng mga 
buwang lunar ng kalendaryong Judio, dapat nilang 
hipan ang mga trumpeta sa harap ng kanilang mga 
handog na sinusunog at mga haing pansalu-salo. 
(Bil 10:10) Sa panahong ito, dapat silang maghan- 
dog ng pantanging mga hain bukod pa sa palagi- 
ang pang-araw-araw na hain. Kabilang sa mga 
handog tuwing bagong buwan ang handog na sinu- 
sunog na binubuo ng dalawang toro, isang bara- 
kong tupa, at pitong santadng-gulang na lalaking 
kordero, pati na ang mga handog na butil at alak 
para sa mga iyon, gayundin ang isang anak ng 


KAPISTAHAN NG MGA KUBOL 


kambing bilang handog ukol sa kasalanan.---Bil 
28:11-15. 

Ito lamang ang iniutos sa Pentateuch may kina- 
laman sa pangingilin ng bagong buwan, ngunit 
nang maglaon ay naging isang mahalagang pam- 
bansang kapistahan ang pangingilin nito. Sa Isaias 
1:13, 14, binanggit ito kasama ng mga Sabbath at 
mga kapanahunan ng pista. Noong panahon ng hu- 
ling mga propeta, ang taong-bayan ay hindi nanga- 
ngalakal sa mga araw ng bagong buwan, gaya ng 
ipinahihiwatig sa Amos 8:5. Hindi ito hinihiling ng 
Kasulatan para sa mga araw ng bagong buwan. 
Ngunit gaya ng ipinakikita ng kababanggit na dala- 
wang kasulatan, naging pormalismo na lamang 
noon ang pangingilin ng mga Judio ng bagong bu- 
wan, anupat hindi naging kalugud-lugod sa pani- 
ngin ni Jehova. 

Ang araw ng bagong buwan ay itinuring na isang 
pantanging araw para sa pagsasama-sama at pagpi- 
piging. Makikita ito sa pangangatuwiran ni Saul 
nang hindi dumating si David sa hapag-kainan ni 
Saul sa araw ng bagong buwan. Sinabi ni Saul sa ka- 
niyang sarili: “May nangyari kung kaya hindi siya 
malinis, sapagkat hindi pa siya nalilinisan.” (1Sa 20: 
5, 18, 24, 26) Bagaman may ilang uri ng gawain na 
maaaring isagawa sa araw na ito na hindi maaaring 
gawin kapag Sabbath, ito ay itinuring na isang araw 
para sa pagsasaalang-alang ng espirituwal na mga 
bagay. Sa panahong ito, ang mga tao ay nagtitipon 
para sa isang kombensiyon (Isa 1:13, 66:23, Aw 
81:3; Eze 46:3) o dumadalaw sa mga propeta o mga 
lalaki ng Diyos.---2Ha 4:23. 

Ang pangingilin ng araw ng bagong buwan ay 
hindi nagsasangkot ng pagsamba sa buwan, gaya 
ng ginagawa ng ilang bansang pagano, ni nauugnay 
man ito sa astrolohiya.--Huk 8:21, 2Ha 23:5, Job 
31:26-28. 

Isinulat ni Isaias na darating ang panahon 
kung kailan magtitipon ang lahat ng laman upang 
yumukod sa harap ni Jehova sa mga araw ng 
bagong buwan. (Isa 66:23) Sa hula ni Ezekiel, noong 
panahon ng pagkatapon sa Babilonya, sinabi ni Je- 
hova sa kaniya sa isang pangitain tungkol sa isang 
templo: “Kung tungkol sa pintuang-daan ng pinaka- 
loob na looban na nakaharap sa silangan, iyon ay 
mananatiling nakasara sa loob ng anim na araw ng 
paggawa, at sa araw ng sabbath ay bubuksan iyon, 
at sa araw ng bagong buwan ay bubuksan iyon. At 
ang bayan ng lupain ay yuyukod sa may pasukan 
ng pintuang-daang iyon sa mga sabbath at sa 
mga bagong buwan, sa harap ni Jehova.”---Eze 46: 

Sa ngayon, ipinagdiriwang pa rin ng mga Judio 
ang bagong buwan kalakip ang maraming detalya- 
dong seremonya at itinuturing nila itong napakaha- 


1434 


laga. Sa kabilang dako, ipinakikita sa mga Kristiya- 
no na hindi sila obligadong mangilin ng bagong 
buwan o ng sabbath, na bahagi lamang ng isang 
anino ng mga bagay na darating, na ang katunayan 
ay masusumpungan kay Jesu-Kristo. Ang mga ka- 
pistahan ng likas na Israel ay may makasagisag na 
kahulugan at natutupad sa maraming pagpapala 
na nagiging posible sa pamamagitan ng Anak ng 
Diyos.---Col 2:16, 17. 


KAPISTAHAN NG MGA KUBOL. Kilala 
rin bilang ang Kapistahan ng mga Tabernakulo, 
o ng Pagtitipon ng Ani: tinatawag ding “ang kapis- 
tahan ni Jehova” sa Levitico 23:39. Ang mga tagu- 
bilin sa pagdiriwang nito ay matatagpuan sa Levi- 
tico 23:34-43, Bilang 29:12-38, at Deuteronomio 
16:13-15. Idinaraos ang kapistahang ito sa mga 
araw ng Etanim 15-21, na sinusundan ng isang ka- 
pita-pitagang kapulungan sa ika-22 ng buwan. Ang 
Etanim (Tisri, Setyembre-Oktubre) ang orihinal na 
unang buwan ng kalendaryong Judio, ngunit pag- 
katapos ng Pag-alis mula sa Ehipto, ito ang naging 
ikapitong buwan ng sagradong taon, dahil ang 
Abib (Nisan, Marso-Abril), na dating ikapitong bu- 
wan, ang ginawang unang buwan. (Exo 12:2) Ipi- 
nagdiriwang sa Kapistahan ng mga Kubol ang pag- 
titipon ng mga bunga ng lupa, “ang ani ng lupain,” 
kasama na ang mga butil, langis, at alak. (Lev 
23:39) Tinutukoy ito bilang “ang kapistahan ng 
pagtitipon ng ani sa pagpihit ng taon.” Ang banal 
na kombensiyon sa ikawalong araw ang hudyat ng 
pormal na pagtatapos ng siklo ng mga kapistahan 
ng taon.--Exo 34:22, Lev 23:34-38. 

Ang Kapistahan ng mga Kubol ay aktuwal na nag- 
huhudyat na tapos na ang kalakhang bahagi ng ta- 
Ong agrikultural sa Israel. Kaya naman isa itong pa- 
nahon ng pagsasaya at pasasalamat para sa lahat ng 
pagpapalang ibinigay ni Jehova sa pamamagitan ng 
mga bunga ng lahat ng kanilang pananim. Bukod di- 
yan, yamang limang araw pa lamang ang nakarara- 
an mula nang ipagdiwang ng bayan ang Araw ng 
Pagbabayad-Sala, sila ay nakadarama ng pakiki- 
pagpayapaan kay Jehova. Bagaman mga lalaki la- 
mang ang obligadong dumalo, isinasama nila ang 
buong pamilya. Kailangan silang tumahan sa mga 
kubol (sa Heb., suk:kohth') sa loob ng pitong araw ng 
kapistahan. Kadalasan nang isang pamilya ang na- 
nunuluyan sa isang kubol. (Exo 34:23: Lev 23:42) 
Ang mga ito ay itinatayo sa mga looban ng mga ba- 
hay, sa mga bubong ng mga tahanan, sa mga loo- 
ban ng templo, sa mga liwasan, at sa mga lansangan 
na may layong di-lalampas sa isang araw ng Sab- 
bath na paglalakbay mula sa lunsod. Ang mga Isra- 
elita ay dapat gumamit ng “bunga ng magagandang 
punungkahoy” at mga sanga ng palma, ng mayaya- 
bong na punungkahoy, at ng mga alamo. (Lev 23:40) 


1435 


Noong mga araw ni Ezra, ang ginamit sa pagtatayo 
ng pansamantalang mga silungang ito ay mga da- 
hon ng olibo at ng punong-langis, mirto (na napaka- 
bango), at mga dahon ng palma, gayundin ang mga 
sanga ng iba pang mga punungkahoy. Yamang ang 
lahat, mayaman at dukha, ay mananahanan sa mga 
kubol, anupat doon pa nga sila kakain sa loob ng pi- 
tong araw, at yamang ang mga kubol ay yari sa 
magkakatulad na materyales, na kinuha sa mga bu- 
rol at mga libis ng lupain, idiniriin nito na pantay- 
pantay ang lahat sa panahon ng kapistahan.---Ne 
8:14-16. 

Sa araw bago ang kapistahan, Etanim 14, ang ka- 
ramihan sa mga magdiriwang, kung hindi man la- 
hat, ay nasa Jerusalem na. Ang ika-14 ng buwan ay 
araw ng paghahanda, maliban kung tumapat iyon sa 
lingguhang araw ng Sabbath, anupat sa gayong kaso 
ay maaaring gawin nang mas maaga ang mga pag- 
hahanda. Abala ang lahat sa pagtatayo ng mga 
kubol, sa pagpapadalisay, sa pag-aasikaso sa dala 
nilang mga handog, at sa maligayang pakikipagsa- 
mahan. Sa panahong iyon, nagiging kakaiba at ka- 
akit-akit ang tanawin sa lunsod ng Jerusalem at 
sa kapaligiran nito dahil sa mga kubol na makikita 
sa buong bayan at sa mga lansangan at mga hardin 
sa palibot ng Jerusalem. Nakadaragdag din sa kasa- 
yahan ng okasyon ang makukulay na mga bunga at 
mga dahon, gayundin ang mahalimuyak na mirto. 
Nananabik ang lahat habang hinihintay nila ang 
pagsapit ng dapit-hapong iyon ng taglagas, kung ka- 
ilan patutunugin ang trumpeta mula sa mataas na 
lokasyon ng templo upang ihudyat ang pasimula ng 
kapistahan. 

Mas maraming hain ang inihahandog sa kapista- 
hang ito kaysa sa alinpamang kapistahan ng taon. 
Ang hain ng bansa, na nagsisimula sa 13 toro sa 
unang araw at binabawasan ng isa bawat araw, ay 
umaabot sa 70 haing toro, bukod pa sa 119 na 
kordero, barakong tupa at kambing, gayundin ang 
mga handog na butil at alak. Sa loob ng sanling- 
gong iyon, libu-libo ring handog ang nagmumu- 
la sa mga indibiduwal na dumalo. (Bil 29:12-34, 
39) Sa ikawalong araw, kung kailan hindi maaaring 
gumawa ng anumang mabigat na gawain, isang 
toro, isang barakong tupa, at pitong lalaking korde- 
ro na tig-iisang taong gulang ang inihahandog bi- 
lang handog na sinusunog, kasama ng handog na 
mga butil at mga handog na inumin, gayundin ang 
isang kambing bilang handog ukol sa kasalanan. 
-Bil 29:35-38. 

Sa mga taon ng Sabbath, ang Kautusan ay binaba- 
sa sa buong bayan sa panahon ng kapistahang ito. 
(Deu 31:10-13) Malamang na ang una sa 24 na 
pangkat ng mga saserdote na inorganisa ni David ay 
nagsimulang maglingkod sa templo pagkatapos ng 
Kapistahan ng mga Kubol, yamang ang templong 


KAPISTAHAN NG MGA KUBOL 


itinayo ni Solomon ay pinasinayaan sa panahon ng 
kapistahang ito noong 1026 B.C.E.-- 1Ha 6:37, 38, 
1Cr 24:1-18, 2Cr 5:3, 7:7-10. 

Katangi-tangi ang Kapistahan ng mga Kubol da- 
hil ito ay maligayang panahon ng pasasalamat. 
Nais ni Jehova na ang kaniyang bayan ay magsaya 
sa kaniya. “Magsasaya kayo sa harap ni Jehova na 
inyong Diyos.” (Lev 23:40) Ito ay isang kapistahan 
ng pasasalamat para sa pagtitipon ng ani---hindi 
lamang para sa butil kundi para rin sa langis at sa 
alak, na nagdaragdag ng kasiyahan sa buhay. Sa 
panahon ng kapistahang ito, maaaring bulay-bula- 
yin ng mga Israelita sa kanilang puso ang katoto- 
hanan na ang kanilang kaunlaran at kasaganaan sa 
mabubuting bagay ay hindi nagmula sa kanilang 
sariling kakayahan. Sa halip, ang pangangalaga ni 
Jehova na kanilang Diyos ang nagdulot sa kanila ng 
ganitong kasaganaan. Dapat nilang dibdibang pag- 
isipan ang mga bagay na ito, dahil kung hindi, gaya 
ng sinabi ni Moises, baka “ang iyong puso ay mag- 
mataas nga at makalimutan mo nga si Jehova na 
iyong Diyos, na naglabas sa iyo mula sa lupain ng 
Ehipto, mula sa bahay ng mga alipin.” Sinabi rin ni 
Moises: “At alalahanin mo si Jehova na iyong Diyos, 
sapagkat siya ang tagapagbigay ng kapangyarihan 
sa iyo upang gumawa ng yaman, sa layuning tupa- 
rin ang kaniyang tipan na isinumpa niya sa iyong 
mga ninuno, gaya ng sa araw na ito.”--Deu 8: 
14, 38. 

Inutusan ang Israel na manirahan sa mga kubol 
sa loob ng isang linggo, “upang malaman ng inyong 
mga salinlahi na sa mga kubol ko pinatahan ang 
mga anak ni Israel noong inilalabas ko sila mula 
sa lupain ng Ehipto. Ako ay si Jehova na inyong 
Diyos.” (Lev 23:42, 43) Maaari nilang gunitain nang 
may kagalakan at pasasalamat kung paano sila pi- 
nangalagaan ng Diyos sa ilang nang maglaan sa 
kanila ng masisilungan si Jehova, 'na pumatnubay 
sa kanila sa malaki at kakila-kilabot na ilang, na 
may makamandag na mga serpiyente at mga alak- 
dan at may uhaw na lupa na walang tubig, na nag- 
pabukal ng tubig para sa kanila mula sa batong 
pingkian, na nagpakain sa kanila ng manna sa 
ilang, na hindi nakilala ng kanilang mga ama.” (Deu 
8:15, 16) Mag-uudyok ito sa kanila na magsaya da- 
hil patuluyan silang pinangangalagaan at pinasasa- 
gana ng Diyos. 

Mga Kaugaliang Idinagdag Nang Maglaon. 
Ang isang kaugaliang isinagawa nang dakong huli, 
na posibleng tinutukoy sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan (Ju 7:37, 38) ngunit hindi sa Hebreong 
Kasulatan, ay ang pagsalok ng tubig mula sa Tipu- 
nang-tubig ng Siloam at ang pagbubuhos nito sa al- 
tar, kasama ng alak, sa panahon ng paghahandog ng 
pang-umagang hain. Sinasabi ng karamihan sa mga 
iskolar na ginagawa ito sa pitong araw ng kapistahan 


KAPISTAHAN NG MGA KUBOL 


ngunit hindi sa ikawalo. Ang saserdote ay pumapa- 
roon sa Tipunang-tubig ng Siloam dala ang isang gi- 
nintuang pitsel (maliban sa unang araw ng kapista- 
han, na isang sabbath, kung kailan ang tubig ay 
kinukuha mula sa isang ginintuang sisidlan sa tem- 
plo, na pinaglagyan sa tubig na sinalok sa Siloam no- 
ong nagdaang araw). Itataon niyang makabalik siya 
mula sa Siloam dala ang tubig kapag handa na ang 
mga saserdote sa templo na ilagay sa altar ang mga 
piraso ng hain. Habang dumaraan siya sa Pintuang- 
daan ng Tubig ng templo papasok sa Looban ng mga 
Saserdote, ang pagdating niya ay ipinatatalastas ng 
tatlong pagpapatunog ng mga saserdote sa mga 
trumpeta. Pagkatapos, ang tubig ay ibinubuhos sa 
isang palanggana at umaagos patungo sa paanan 
ng altar, kasabay ng pagbubuhos ng alak sa isa 
pang palanggana. Saka naman sasaliwan ng musi- 
ka ng templo ang pag-awit ng Hallel (Awit 113- 
118) samantalang ikinakaway ng mga mananamba 
ang kanilang mga sanga ng palma tungo sa altar. 
Maaaring ipinaaalaala ng seremonyang ito sa mga 
masayang nagdiriwang ang makahulang mga salita 
ni Isaias: “May-pagbubunying sasalok nga kayo ng 
tubig mula sa mga bukal ng kaligtasan. ”--Isa 12:3. 

Ang isa pang kahawig na seremonya ay ang pag- 
puprusisyon ng mga saserdote sa palibot ng altar sa 
bawat araw ng pitong-araw na kapistahan, habang 
umaawit, “Ah, ngayon, Jehova, magligtas ka, paki- 
suyo! Ah, ngayon, Jehova, maggawad ka ng tagum- 
pay, pakisuyo!” (Aw 118:25) Ngunit sa ikapitong 
araw ay pitong ulit silang lilibot sa altar. 

Ayon sa mga impormasyong rabiniko, may isa 
pang namumukod-tanging kaugalian na isinasaga- 
wa sa kapistahang ito noong narito si Jesus sa lupa, 
bukod sa pagkuha ng tubig mula sa Siloam. Ang se- 
remonyang ito ay nagsisimula sa pagtatapos ng ika- 
15 ng Tisri, ang unang araw ng kapistahan, anupat 
aktuwal na nagsisimula sa ika-16, ang ikalawang 
araw ng kapistahan, at isinasagawa sa loob ng li- 
mang sunud-sunod na gabi. Sa Looban ng mga Ba- 
bae ginagawa ang mga paghahanda para rito. Apat 
na pagkalaki-laking ginintuang kandelero ang nasa 
looban, bawat isa ay may apat na ginintuang mang- 
kok. Apat na kabataan mula sa makasaserdoteng 
angkan ang umaakyat sa mga hagdanan dala ang 
malalaking pitsel ng langis upang punuin ang 16 na 
mangkok. Mga lumang damit ng mga saserdote ang 
ginagamit na mitsa para sa mga lampara. Sinasabi 
ng mga Judiong manunulat na ang mga lamparang 
ito ay nakalilikha ng napakatinding liwanag na ma- 
kikita mula sa malayo, anupat pinagliliwanag ng 
mga ito ang mga looban ng mga bahay sa Jerusa- 
lem. Ang ilang kalalakihan, kabilang na ang ilang 
matatandang lalaki, ay nagsasayaw sa saliw ng mga 
panugtog, samantalang may hawak na nagliliyab na 
mga sulo at umaawit ng mga awit ng papuri. 


1436 


Kapansin-pansin na si Jeroboam, na humiwalay sa 
anak ni Solomon na si Rehoboam at naging hari ng 
sampung hilagang tribo, ay nagsagawa (sa ikawa- 
long buwan, hindi sa ikapito) ng isang imitasyong 
Kapistahan ng mga Kubol, maliwanag na upang hu- 
wag nang pumaroon sa Jerusalem ang sampung tri- 
bo. Sabihin pa, ang mga hain ay inihandog sa mga 
ginintuang guya na ginawa niya nang labag sa utos 
ni Jehova.-- 1Ha 12:31-33. 

Malamang na ang espirituwal na kahulugan ng 
Kapistahan ng mga Kubol at marahil pati ang sere- 
monya may kaugnayan sa tubig ng Siloam ang tinu- 
tukoy ni Jesus noong 'huling araw, ang dakilang 
araw ng kapistahan, nang sabihin niya: “Kung ang 
sinuman ay nauuhaw, pumarito siya sa akin at umi- 
nom. Siyang nananampalataya sa akin, gaya ng 
sinasabi ng Kasulatan, “Mula sa kaniyang kaloob- 
loobang bahagi ay aagos ang mga daloy ng tubig na 
buhay.” (Ju 7:37, 38) Gayundin, maaaring ang pag- 
liliwanag ng Jerusalem na dulot ng mga lampara at 
mga sulo sa lugar ng templo sa panahon ng kapista- 
han ang tinutukoy ni Jesus nang sa di-kalaunan ay 
sabihin niya sa mga Judio: “Ako ang liwanag ng san- 
libutan. Siya na sumusunod sa akin ay hindi sa anu- 
mang paraan lalakad sa kadiliman, kundi magtatag- 
lay ng liwanag ng buhay.” (Ju 8:12) Di-nagtagal 
matapos siyang makipag-usap sa mga Judio, maaa- 
ring iniugnay ni Jesus sa kapistahan at sa mga ilaw 
nito ang Siloam nang pagalingin niya ang isang la- 
laking ipinanganak na bulag. Pagkatapos niyang sa- 
bihin sa kaniyang mga alagad, “Ako ang liwanag ng 
sanlibutan,” dumura siya sa lupa at gumawa ng pu- 
tik sa pamamagitan ng laway, inilagay ang putik na 
iyon sa ibabaw ng mga mata ng lalaki at sinabi sa 
kaniya: “Humayo ka at maghugas sa tipunang-tubig 
ng Siloam.”--Ju 9:1-7. 

Ang pagkakaway ng mga tao ng mga sanga ng 
palma sa kapistahang ito ay nagpapaalaala rin sa 
atin hinggil sa mga pulutong na nagkaway ng mga 
sanga ng palma noong pumasok si Jesus sa Jerusa- 
lem bago siya mamatay, bagaman hindi ito naganap 
sa panahon ng Kapistahan ng mga Kubol kundi bago 
mag-Paskuwa. (Ju 12:12, 13) Gayundin, matapos 
makita ng apostol na si Juan sa pangitain ang 144,- 
000 alipin ng Diyos na natatatakan sa kanilang mga 
noo, sinabi niya sa atin: “Pagkatapos ng mga bagay 
na ito ay nakita ko, at, narito! isang malaking pulu- 
tong, na hindi mabilang ng sinumang tao, mula sa 
lahat ng mga bansa at mga tribo at mga bayan at 
mga wika, na nakatayo sa harap ng trono at sa ha- 
rap ng Kordero, na nadaramtan ng mahahabang da- 
mit na puti, at may mga sanga ng palma sa kanilang 
mga kamay. At patuloy silang sumisigaw sa mala- 
kas na tinig, na sinasabi: “Ang kaligtasan ay utang 
namin sa ating Diyos, na nakaupo sa trono, at sa 
Kordero." "--Apo 7:1-10. 


1437 


Walang alinlangan na ang Kapistahan ng mga Ku- 
bol ay isang angkop na pagtatapos ng kalakhang ba- 
hagi ng taong agrikultural at ng siklo ng mga kapis- 
tahan ng taon. Ang lahat ng bagay na nauugnay sa 
kapistahang ito ay nagbabadya ng kagalakan, saga- 
nang mga pagpapala mula sa kamay ni Jehova, ka- 
ginhawahan, at buhay. 


KAPISTAHAN NG MGA SANLINGGO. 
Tingnan ang PENTECOSTES. 


KAPISTAHAN NG MGA TINAPAY NA 
WALANG PAMPAALSA. Ang kapistahang 
ito ay nagsisimula sa Nisan 15, ang araw pagkaraan 
ng Paskuwa, at nagpapatuloy nang pitong araw 
hanggang Nisan 21. (Tingnan ang PAsKUWA.) Hina- 
law ang pangalan nito sa mga tinapay na walang 
pampaalsa (sa Heb., mats-tsohth'), ang tanging tina- 
pay na maaaring kainin sa pitong araw ng kapista- 
han. Ang tinapay na walang pampaalsa ay gawa sa 
harinang hinaluan ng tubig at minasa ngunit hindi 
nilagyan ng lebadura. Kailangan itong ihanda nang 
mabilisan upang hindi kumasim ang masang ha- 
rina. 

Ang unang araw ng Kapistahan ng mga Tinapay 
na Walang Pampaalsa ay isang kapita-pitagang ka- 
pulungan at isa ring sabbath. Sa ikalawang araw, Ni- 
san 16, dinadala sa saserdote ang isang tungkos 
ng mga unang bunga ng pag-aani ng sebada, ang 
unang pananim na nahihinog sa Palestina. Bago ang 
kapistahang ito, hindi pinahihintulutan ang pagkain 
ng bagong butil, tinapay, o binusang butil mula 
sa bagong ani. Ang mga unang bungang iyon ay 
inihahandog ng saserdote kay Jehova sa makasa- 
gisag na paraan sa pamamagitan ng pagkakaway 
ng isang tungkos ng mga butil, habang inihahan- 
dog ang isang malusog na barakong tupa na nasa 
unang taon nito bilang handog na sinusunog kasa- 
ma ang isang handog na mga butil na nilagyan ng 
langis at ang isang handog na inumin. (Lev 23:6-14) 
Hindi iniutos na sunugin sa altar ang mga butil 
o ang harina nito, gaya ng naging kaugalian ng mga 
saserdote nang dakong huli. Bukod sa pangmadla 
o pambansang paghahandog ng mga unang bunga, 
may probisyon din na ang bawat pamilya at bawat 
indibiduwal na may pag-aari sa Israel ay makapag- 
hahandog ng mga hain ng pasasalamat sa panahon 
ng masayang okasyong ito.---Exo 23:19, Deu 26:1, 2, 
tingnan ang UNANG BUNGA, MGA. 

Kahulugan. Ang pagkain ng mga tinapay na 
walang pampaalsa sa panahong iyon ay kaayon ng 
mga tagubiling tinanggap ni Moises mula kay Jeho- 
va, gaya ng nakaulat sa Exodo 12:14-20, anupat ka- 
lakip dito ang mahigpit na utos sa talata 19: “Pi- 
tong araw na walang masusumpungang pinaasim 
na masa sa inyong mga bahay.” Sa Deuteronomio 
16:3, ang mga tinapay na walang pampaalsa ay ti- 


KAPISTAHAN NG MGA TINAPAY NA WALANG PAMPAALSA 


natawag na “tinapay ng kapighatian,” at ang mga 
iyon ay nagsilbing taunang paalaala sa mga Judio 
hinggil sa kanilang apurahang paglisan sa lupain ng 
Ehipto (kung kailan hindi na nila nagawang lag- 
yan ng lebadura ang kanilang masang harina [Exo 
12:34]). Sa gayon ay maaalaala nila ang kanilang ka- 
pighatian at pagkaalipin at gayundin ang pagliligtas 
sa kanila mula roon, gaya nga ng sinabi ni Jehova 
mismo, “upang maalaala mo ang araw ng iyong pag- 
labas mula sa lupain ng Ehipto sa lahat ng mga araw 
ng iyong buhay.” Ang pagtatamo nila ng kalayaan 
bilang isang bansa at ang pagkilala nila kay Jehova 
bilang kanilang Tagapagligtas ay angkop na pang- 
ganyak sa kanila upang ipagdiwang ang una sa tat- 
long pangunahing taunang kapistahan ng Israel. 
--Deu 16:16. 

Mga Pagdiriwang Bago ang Pagkatapon. Ma- 
susumpungan sa Kasulatan ang tatlong ulat ng pag- 
diriwang ng Kapistahan ng mga Tinapay na Walang 
Pampaalsa na naganap pagkatapos pumasok ang 
mga Israelita sa Lupang Pangako at bago sila ma- 
ging tapon sa Babilonya. Ngunit bagaman iyon la- 
mang ang mga pagdiriwang na iniulat, hindi dapat 
isipin na wala nang ibang mga pagdiriwang ng ka- 
pistahan na isinagawa noon. Sa katunayan, sa unang 
ulat ay tinukoy ang lahat ng kapistahan at ang mga 
kaayusang ginawa ni Solomon upang maipagdiwang 
ang mga iyon.---2Cr 8:12, 13. 

Ang dalawang iba pang pagdiriwang na nabang- 
git ay isinagawa sa natatanging mga kalagayan. 
Ang isa ay noong ibalik ang pagdiriwang ng Kapis- 
tahan ng mga Tinapay na Walang Pampaalsa pagka- 
tapos na mapabayaan ito nang matagal na panahon. 
Naganap ito noong unang taon ng paghahari ng ta- 
pat na si Haring Hezekias. Pansinin na sa pagkaka- 
taong iyon, wala nang sapat na panahon upang 
maghanda para sa taunang kapistahan sa araw ng 
Nisan 15, sapagkat ang paglilinis at pagkukumpuni 
sa templo ay umabot hanggang Nisan 16. Dahil dito, 
sinamantala nila ang probisyon ng Kautusan na 
ipagdiwang ang kapistahan sa ikalawang buwan. 
(2Cr 29:17, 30:13, 21, 22: Bil 9:10, 11) Naging napa- 
kasaya ng okasyong iyon at lubhang napasigla ang 
bayan sa tunay na pagsamba anupat parang napa- 
kaikli ng pitong-araw na pagdiriwang, kaya naman 
ipinasiya nilang ipagpatuloy iyon nang pitong araw 
pa. Si Haring Hezekias at ang kaniyang mga prinsi- 
pe ay bukas-palad na nag-abuloy ng 2,000 toro at 
17,000 tupa upang mapaglaanan ng pagkain ang na- 
pakaraming taong dumalo.---2Cro 30:23, 24. 

Ang pagdiriwang na iyon ang naging pasimula ng 
isang malaking kampanya laban sa huwad na relihi- 
yon, at sa maraming lunsod ay isinagawa ito bago 
bumalik sa kani-kanilang tahanan ang mga mana- 
namba. (2Cr 31:1) Ang pagdaraos na iyon ng Kapis- 
tahan ng mga Tinapay na Walang Pampaalsa ay 


KAPISTAHAN NG PAG-AALAY 


nagdulot ng pagpapala ni Jehova at ng paglaya mula 
sa pagsamba sa demonyo, at isa itong mahusay na 
halimbawa na nagpapakitang may kapaki-pakina- 
bang na epekto sa mga Israelita ang pagdiriwang ng 
ganitong mga kapistahan. 

Ang huling iniulat na pagdiriwang ng Kapistahan 
ng mga Tinapay na Walang Pampaalsa bago ang 
pagkatapon ay naganap noong naghahari si Ha- 
ring Josias, noong panahong iyon ay buong-tapang 
niyang sinikap na isauli sa Juda ang dalisay na pag- 
samba kay Jehova.---2Cr 35:1-19. 

Bagaman ito lamang ang mga pagdiriwang na es- 
pesipikong binanggit, walang alinlangan na sinikap 
din ng tapat na mga hukom at mga saserdote ng Is- 
rael bago ang panahon ng mga hari na ipagdiwang 
ang mga kapistahan. Nang maglaon, kapuwa si Da- 
vid at si Solomon ay gumawa ng malawakang mga 
kaayusan upang patuloy na makapaglingkod ang 
mga saserdote sa wastong paraan, at malamang na 
tiniyak ng iba pang mga hari ng Juda na regular na 
naipagdiriwang ang mga kapistahan. Bukod diyan, 
waring ang Kapistahan ng mga Tinapay na Walang 
Pampaalsa ay regular na ipinagdiwang pagkaraan 
ng pagkatapon. 

Pagdiriwang Pagkaraan ng Pagkatapon. Nang 
mapalaya ang mga Judio mula sa Babilonya at maka- 
balik na sila sa Lupang Pangako, ang templo sa Jeru- 
salem ay muling itinayo at natapos dahil sa puspu- 
sang pagpapasigla ng mga propeta ni Jehova na sina 
Hagai at Zacarias. (Ezr 5:1, 2) Noong 515 B.C.E., ang 
muling-itinayong bahay ni Jehova ay pinasinayaan 
nang may malaking kagalakan kasama ang lahat ng 
angkop na mga hain para sa Kapistahan ng mga Ti- 
napay na Walang Pampaalsa. Ang ulat sa Ezra 6:22 
ay nagsabi: “At idinaos nila ang kapistahan ng mga ti- 
napay na walang pampaalsa nang pitong araw taglay 
ang pagsasaya.” 

Ipinakikita ng aklat ng Malakias na sa kabila ng 
mahusay na pasimula upang maisauli ang tunay na 
pagsamba pagkabalik ng mga tapon mula sa Babilo- 
nya, nang maglaon ay naging pabaya, mapagmapu- 
ri, at mapagmatuwid sa sarili ang mga saserdote. 
Ang paglilingkod sa templo ay naging walang kabu- 
luhan, bagaman ipinagdiriwang pa rin ang mga 
kapistahan sa pormalistikong paraan. (Mal 1:6-8, 
12-14: 2:1-3, 3:8-10) Noong panahon ni Jesus, ubod- 
ingat na tinutupad ng mga eskriba at mga Pariseo 
ang mga detalye ng Kautusan, bukod pa sa mga tra- 
disyong idinagdag nila. Buong-sigasig nilang ipi- 
nagdiriwang ang mga kapistahan, kasama na ang 
Kapistahan ng mga Tinapay na Walang Pampaalsa, 
ngunit hinatulan sila ni Jesus, sapagkat, dahil sa ka- 
nilang pagpapaimbabaw, nakaligtaan nila ang tunay 
na kahulugan ng kaayusang ito ni Jehova para sa 
kanilang ikapagpapala.--Mat 15:1-9: 23:23, 24, Luc 
19:45, 46. 


1438 


Makahulang Kahulugan. [Ibinigay ni Jesu- 
Kristo ang makasagisag na kahulugan ng pampa- 
alsa, o lebadura, gaya ng nakaulat sa Mateo 16: 
6, 11, 12, nang babalaan niya ang kaniyang mga ala- 
gad: “Maging mapagmasid kayo at mag-ingat kayo 
sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo.” Nang 
ang kaniyang mga alagad ay may-kamaliang ma- 
ngatuwiran sa isa't isa hinggil sa kung ano ang ti- 
nutukoy niya, sinabi niya nang malinaw: “'Paano 
ngang hindi ninyo nauunawaan na hindi ako nagsa- 
lita sa inyo tungkol sa mga tinapay? Kundi mag- 
ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at mga Sadu- 
ceo.” Nang magkagayon ay naintindihan nila na 
sinabi niyang mag-ingat sila . . . sa turo ng mga Pa- 
riseo at mga Saduceo.” Bukod diyan, iniulat ni Lucas 
na espesipikong sinabi ni Jesus sa isa pang pagkaka- 
taon: “Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo, 
na siyang pagpapaimbabaw.”--Luc 12:1. 

Tinukoy rin ng apostol na si Pablo ang lebadura sa 
kahawig na diwa kaugnay ng Kapistahan ng mga Ti- 
napay na Walang Pampaalsa nang ilarawan niya ang 
landasing dapat tahakin ng mga Kristiyano. Sa 1 Co- 
rinto 5:6-8, pinayuhan niya ang kaniyang mga ka- 
patid na Kristiyano: “Hindi ba ninyo alam na ang ka- 
unting lebadura ay nagpapaalsa sa buong limpak? 
Alisin ninyo ang lumang lebadura, upang kayo ay 
maging isang bagong limpak, yamang sa inyo ay 
walang pampaalsa. Sapagkat si Kristo nga na ating 
paskuwa ay inihain na. Dahil dito ay ipagdiwang na- 
tin ang kapistahan, hindi sa lumang lebadura, ni sa 
lebadura ng kasamaan at kabalakyutan, kundi sa 
mga walang-pampaalsang tinapay ng kataimtiman 
at katotohanan.” 

Tuwing Nisan 16, na ikalawang araw ng Kapista- 
han ng mga Tinapay na Walang Pampaalsa, ikinaka- 
way ng mataas na saserdote ang mga unang bunga 
ng pag-aani ng sebada, na siyang unang ani ng 
taon, o ang matatawag na kauna-unahan sa mga 
unang bunga ng lupain. (Lev 23:10, 11) Kapansin- 
pansin na si Jesu-Kristo ay binuhay-muli sa araw 
ring iyon, Nisan 16, noong taong 33 C.E. Inihambing 
ng apostol si Kristo sa ibang mga indibiduwal na bu- 
buhaying-muli nang sabihin niya: “Gayunman, si 
Kristo nga ay ibinangon mula sa mga patay, ang 
unang bunga niyaong mga natulog na sa kamata- 
yan.... Ngunit bawat isa ay sa kani-kaniyang kata- 
yuan: si Kristo ang unang bunga, pagkatapos ay 
yaong mga kay Kristo sa panahon ng kaniyang pag- 
kanaririto.” Si Kristo ay tinatawag ding “panganay sa 
maraming magkakapatid.”--1Co 15:20-23, Ro 8:29. 


KAPISTAHAN NG PAG-AALAY. Ang 
Kapistahan ng Pag-aalay (sa Heb., chanuk:kah') ay 
ipinagdiriwang bilang paggunita sa paglaya ng mga 
Judio mula sa pamumunong Siro-Griego at sa mu- 
ling pag-aalay kay Jehova ng templo sa Jerusalem, 


1439 


yamang nilapastangan ito ni Antiochus IV Epipha- 
nes, na nagbigay sa kaniyang sarili ng titulong The- 
os’ Epiphanes’ ("Ang Diyos na Nahayag”"). Nagtayo 
siya ng isang altar sa ibabaw ng malaking altar 
kung saan dating inihahain ang pang-araw-araw na 
handog na sinusunog. (1 Macabeo 1:54-59, BSP) 
Nang pagkakataong iyon (Kislev 25, 168 B.C.E), 
upang ipakita ang kaniyang poot at paghamak kay 
Jehova, na Diyos ng mga Judio, at upang madungi- 
san ang Kaniyang templo, si Antiochus ay naghain 
ng baboy sa ibabaw ng altar at ipinawisik niya sa 
paligid ng templo ang sabaw na pinaglagaan ng kar- 
ne. Sinunog din niya ang mga pintuang-daan ng 
templo, giniba ang mga silid ng mga saserdote, at 
kinuha ang ginintuang altar gayundin ang mesa ng 
tinapay na pantanghal at ang ginintuang kandelero. 
Ang templong iyon na itinayo ni Zerubabel ay inia- 
lay sa paganong diyos na si Zeus ng Olympus. 

Pagkaraan ng dalawang taon, nabawi ni Judas 
Maccabaeus ang lunsod at ang templo. Tiwangwang 
ang santuwaryo at tinutubuan na ng maraming 
damo ang mga looban ng templo. Giniba ni Judas 
ang lumang altar na dinungisan at nagtayo siya ng 
isang bagong altar na yari sa di-tabas na mga bato. 
Nagpagawa si Judas ng mga sisidlan para sa templo 
at ipinasok niya sa templo ang altar ng insenso, ang 
mesa ng tinapay na pantanghal, at ang kandele- 
ro. Matapos linisin ang templo, ginanap ang mu- 
ling pag-aalay noong Kislev 25, 165 B.C.E., eksak- 
tong tatlong taon mula nang araw na maghain si 
Antiochus sa altar bilang pagsamba sa paganong 
diyos. Ibinalik din ang paghahain ng pang-araw- 
araw o palagiang mga handog na sinusunog.---1 Ma- 
cabeo 4:36-54: 2 Macabeo 10:1-9, BSP. 

Mga Kaugalian sa Kapistahan. Ang kapista- 
hang ito ay isang panahon ng malaking pagsasaya. 
May pagkakahawig sa Kapistahan ng mga Kubol ang 
paraan ng pagdaraos nito. Ang pagdiriwang ay tu- 
matagal nang walong araw pasimula sa Kislev 2b. 
(1 Macabeo 4:59) Sa panahon ng kapistahan, napaka- 
liwanag ng mga looban ng templo dahil sa mga ila- 
wan, at pinagliliwanag ng mga palamuting lampara 
ang lahat ng pribadong tahanan. Tinutukoy ito ng 
Talmud bilang ang “Kapistahan ng Liwanag.” Nang 
maglaon, naging kaugalian ng ilan na magdispley ng 
walong lampara sa unang gabi at bawasan ito ng isa 
bawat gabi, samantalang ang iba naman ay nag- 
uumpisa sa isang lampara at dinaragdagan ito hang- 
gang sa maging walo. Inilalagay ang mga lampara 
malapit sa mga pinto na nakaharap sa lansangan hin- 
di lamang upang matanglawan ang loob ng bahay 
kundi upang makita rin ng lahat ng nasa labas ang li- 
wanag. Ang pagsisindi sa mga lampara ay sinasaba- 
yan ng pag-awit ng mga awiting pumupuri sa Diyos 
na Tagapagligtas ng Israel. Ganito ang sinabi ni Jo- 
sephus hinggil sa kung paano nagsimula ang kapista- 


KAPISTAHAN NG PAG-AALAY 


hang ito: “Gayon na lamang ang tuwa nila nang ma- 
isauli ang kanilang mga kaugalian at matamo nila 
nang di-inaasahan ang kanilang karapatang magsa- 
gawa ng sariling relihiyosong paglilingkod pagkata- 
pos ng napakahabang panahon, kung kaya guma- 
wa sila ng isang kautusan na dapat ipagdiwang ng 
kanilang mga inapo ang pagsasauli ng paglilingkod 
sa templo sa loob ng walong araw. At mula noon 
hanggang sa kasalukuyan ay idinaraos natin ang ka- 
pistahang ito, na tinatawag nating kapistahan ng 
mga Ilaw, anupat sa palagay ko, ibinigay natin dito 
ang pangalang iyon dahil natamo natin ang karapa- 
tang sumamba sa panahong halos hindi na natin ito 
inaasahan.” (Jewish Antiquities, XII, 324, 325 [vii, 7]) 
Ipinahihintulot sa panahon ng kapistahang ito ang 
paggawa ng mabigat na gawain yamang hindi na- 
man ito itinuturing na sabbath. 

Bago nito, nagkaroon na ng dalawang pag-aalay 
ng templo, ang isa ay para sa unang templo na iti- 
nayo ni Solomon at ang isa naman ay para sa ikala- 
wang templo na itinayo ni Zerubabel. Ang dalawang 
pag-aalay na iyon ay pormal na ipinagdiwang pag- 
katapos na maitayo ang mga templo. Ngunit hindi 
nagkaroon ng kapistahan na gugunita sa anibersar- 
yo ng mga iyon, di-tulad sa muling pag-aalay ng 
ikalawang templo na isinagawa ni Judas Maccaba- 
eus. Di-gaya ng tatlong pangunahing kapistahan, na 
obligadong daluhan sa Jerusalem ng lahat ng kala- 
lakihan, ang Kapistahan ng Pag-aalay ay maaaring 
ipagdiwang sa kani-kanilang lunsod, gaya sa kaso 
ng Kapistahan ng Purim. (Exo 23:14-17, Es 9:18-32) 
Sa buong lupain ay nagtitipon sila sa kanilang mga 
sinagoga nang may awitan at pagsasaya, anupat 
nagdadala sila ng mga sanga ng mga punungkahoy, 
samantalang pinagliliwanag ng maraming ilaw ang 
mga sinagoga at mga pribadong tahanan. Ipinagdi- 
riwang ng mga Judio ang kapistahang ito hanggang 
sa kasalukuyan. 

Ang Kahulugan Nito Para sa mga Kristiyano. 
Noong taong 32 C.E., sa huling taglamig ng minis- 
teryo ni Jesus, dumalaw siya sa templo sa panahon 
ng Kapistahan ng Pag-aalay. Sinasabi ng ulat: “Nang 
panahong iyon ang kapistahan ng pag-aalay ay na- 
ganap sa Jerusalem. Panahon noon ng taglamig, at 
si Jesus ay naglalakad sa templo sa kolonada ni So- 
lomon.” (Ju 10:22, 23) Ang Kislev, na ikasiyam na 
buwan, ay katumbas ng Nobyembre-Disyembre. Sa- 
bihin pa, alam na alam ng mga Judio na ang kapis- 
tahang ito ay nagaganap sa panahon ng taglamig. 
Kaya naman nang banggitin sa talata ang taglamig, 
maaaring tinutukoy lamang nito ang lagay ng pana- 
hon anupat hindi sinasabing dahil taglamig noon 
kung kaya ipinasiya ni Jesus na isagawa ang kani- 
yang pagtuturo sa isang dakong may-bubong, sa 
“kolonada ni Solomon.” Ang kolonadang ito ay nasa 
S panig ng looban ng mga Gentil, at doon madalas 


KAPISTAHAN NG PAGPAPATUNOG NG TRUMPETA 


na nagkakatipon ang maraming tao.--Gaw 3:11, 
5:12. 

Hindi tuwirang sinasabi sa kinasihang Kasulatan 
na tinulungan ni Jehova si Judas upang magtagum- 
pay at na pinatnubayan niya ito sa pagkukumpuni 
ng templo, pagsasaayos ng mga muwebles doon, 
paggawa ng mga kagamitan, at pagkatapos ay sa 
muling pag-aalay niyaon. Gayunman, upang ma- 
tupad ang mga hula hinggil kay Jesus at sa ka- 
niyang ministeryo at upang magpatuloy ang Le- 
vitikong mga hain hanggang sa maihandog ang 
dakilang hain ng Anak ng Diyos, kailangan na may- 
roon pa ring templo at nagpapatuloy pa rin ang mga 
paglilingkod doon sa panahon ng paglitaw ng Mesi- 
yas. (Ju 2:17, Dan 9:27) Kung gumamit si Jehova 
noon ng mga lalaking nagmula sa mga banyagang 
bansa, gaya ni Ciro, upang isakatuparan ang parti- 
kular na mga layunin may kinalaman sa pagsamba 
sa Kaniya (Isa 45:1), hindi malayong mangyari na 
gagamit siya ng isang lalaking kabilang sa kaniyang 
nakaalay na bayan, ang mga Judio. 

Anuman ang naging kalagayan, ang mga pagli- 
lingkod sa templo ay patuloy na isinasagawa noong 
panahon ng ministeryo ni Jesu-Kristo. Ang templo 
ni Zerubabel ay muling itinayo (pinalitan) ni Hero- 
des anupat ginawa niya itong mas magarbo. Dahil 
dito at dahil na rin sa pagkamuhi ng mga Judio kay 
Herodes, kadalasa'y dalawang templo lamang ang 
binabanggit nila, yaong kay Solomon at yaong kay 
Zerubabel. Ang Kapistahan ng Pag-aalay ay hindi 
hinahatulan sa mga pananalita ni Jesus ni sa mga 
isinulat ng kaniyang mga alagad. Gayunman, ang 
pagdiriwang na ito ay hindi iniutos sa mga Kristiya- 
nong kabilang sa bagong tipan.---Col 2:16: Gal 4:10, 
11; Heb 8:6. 


KAPISTAHAN NG PAGPAPATUNOG NG 
TRUMPETA. Ang kapistahang ito ay ginaga- 
nap sa unang araw (o bagong buwan [new moon) 
ng ikapitong buwan, ang Etanim (Tisri). Ito ang pa- 
simula ng sekular na taon ng mga Judio. Mas ma- 
halaga ito kaysa sa Kapistahan ng Bagong Buwan na 
idinaraos sa 11 iba pang buwan. Hinggil sa Kapista- 
han ng Pagpapatunog ng Trumpeta, idinagdag ang 
utos na dapat itong italaga bilang isang araw ng ba- 
nal na kombensiyon, kung kailan hindi dapat guma- 
wa ng anumang uri ng mabigat na gawain. 

Ang pangalan ng kapistahan ay kinuha sa utos 
na: “Magkakaroon kayo ng lubusang kapahingahan, 
isang tagapagpaalaala na may tunog ng trumpeta.” 
“Iyon ay magiging isang araw ng pagpapatunog ng 
trumpeta para sa inyo.” Sa araw na ito, inihahandog 
ang mga hain na isang guyang toro, isang barakong 
tupa, at pitong malulusog na lalaking kordero na 
tig-iisang taóng gulang, kasama ang isang handog 
na mga butil mula sa mainam na harina na nilag- 


1440 


yan ng langis, gayundin ang isang batang kambing 
na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Karagda- 
gan ito sa palagiang pang-araw-araw na mga han- 
dog at sa mga hain na pantanging inihahandog 
sa mga araw ng bagong buwan.--Lev 23:24, Bil 
29:1-6. 

Sabihin pa, mahalaga ang kapistahang ito hindi 
lamang dahil pasimula ito ng unang buwan ng isang 
bagong taon ng agrikultura at paggawa, kundi dahil 
ang Araw ng Pagbabayad-Sala ay pumapatak sa 
ika-10 araw ng buwang ito at ang Kapistahan ng 
mga Kubol naman ay nagsisimula sa ika-15 araw. 
Sa buwang ito nagwawakas ang kalakhang bahagi 
ng pagtitipon sa ani ng katatapos na taon. Kabilang 
sa mga inaani sa buwang ito ang mga ubas para sa 
alak, na nagpapasaya sa puso ng tao, at ang mga oli- 
bo, na pinagmumulan ng pagkain at pati ng langis 
na ginagamit sa mga ilawan at sa maraming han- 
dog na mga butil. (Aw 104:15) Tunay ngang inihu- 
hudyat ng kapistahang ito ang pasimula ng isang 
buwan ng pagpapasalamat kay Jehova. 


KAPISTAHAN NG SABBATH. 
ang SABBATH, ARAW NG. 


Tingnan 


KAPITAL. Ang pinakaitaas na seksiyon at pi- 
nakakorona ng haligi ng isang gusali. Napakalaki ng 
mga kapital na nasa ibabaw ng Jakin at ng Boaz, 
ang mga haliging nakatayo sa harap ng templo ni 
Solomon. (2Cr 3:15-17) Ang mga kapital na ito at 
ang mga haliging kinapapatungan ng mga ito ay 
ginawa sa ilalim ng pangangasiwa ng bihasang 
manggagawa na si Hiram noong panahong itinata- 
yo ang templo (1034-1027 B.C.E.) at tumagal nang 
mahigit sa 400 taon hanggang sa samsaman ng 
mga Babilonyo ang Jerusalem noong 607 B.C.E. 
(2Cr 4:11-13, Jer 52:17, 22) Sa bawat pagtukoy sa 
mga kapital na ito, maliban sa isa, ang salitang Heb- 
reo na kotthe'reth ang ginagamit. Nagmula ito sa sa- 
litang-ugat na kathar” (palibutan: Huk 20:43) at 
nauugnay sa kether (“putong”: Es 1:11). Ang sa- 
litang Hebreo para sa “kapital” na lumilitaw sa 
2 Cronica 3:15 (tsepheth) ay nagmula naman sa 
pandiwang salitang-ugat na tsaphah, nanganga- 
hulugang 'kalupkupan. --Exo 25:11. 

Ang mismong mga haligi ay yari sa hinul- 
mang tanso, anupat may diyametro na mga 1.7 m 
(5.6 piye) at taas na 18 siko (8 m; 26 na piye). 
Karagdagan pa, ang mga kapital ay may taas na 
5 siko (2.2 m; 7.3 piye). (1Ha 7:15, 16) Dahil may 
mga talata na nagsasabing limang siko ang taas ng 
mga kapital, ipinapalagay ng maraming iskolar na 
ang “tatlong siko” na binanggit sa 2 Hari 25:17 ay 
isang pagkakamali ng eskriba. Kaya naman pinali- 
tan ng ilang salin ng Bibliya (halimbawa, JB at 
NAB) ang "tatlong siko” ng “limang siko.” Yamang 


1441 


ang mga haligi ay hungkag at may kapal na mga 
7.5 sentimetro (3 pulgada), makatuwirang ipalagay 
na ganito rin ang pagkakagawa sa mga kapital at na 
hinulma rin ang mga iyon sa mga moldeng luwad 
“sa Distrito ng Jordan."---2Cr 4:17; Jer 52:21. 

Yamang limitado ang deskripsiyon sa hugis- 
mangkok na mga kapital na ito, imposibleng ilara- 
wan ang eksaktong hitsura o disenyo ng mga ito. Sa 
ibabang bahagi ng bawat kapital ay may nakapali- 
bot na pitong tansong kayariang tila lambat, at sa 
mga ito ay may nakabiting dalawang hanay ng tig- 
100 granadang tanso, na nakasabit sa mga tanika- 
lang tanso. Ang mga ito ay nakaayos na parang 
mga kuwintas sa palibot ng mga kapital. (1Ha 7:17, 
18, 20, 42, 2Cr 3:16) Waring apat na granada sa ba- 
wat tanikala ng tig-100 granada ang di-nakikita sa 
panig ng kapital na nakaharap sa templo, sapagkat 
sinabi ni Jeremias na “may siyamnapu't anim na 
granada, sa mga tagiliran” (sa literal, “nakaharap 
sa hangin”, “nasa labas,” AT; “nakikita,” Mo). (Jer 
52:23) Sa ibabaw ng mga palamuting granada na ito 
ay may “yaring liryo" na 4 na siko (1.8 m, 5.8 piye). 
-- 1Ha 7:19, 22. 

Ang iba pang mga kapital na binanggit sa Bibli- 
ya ay ang ‘mga kapital ng mga haligi” (sa Heb., 
kaph-tohrrim') ng Nineve kung saan inihulang mag- 
lalagi ang ‘pelikano at porcupino.'--Zef 2:13, 14. 


KAPITAN NG TEMPLO. Ang opisyal na pu- 
mapangalawa sa mataas na saserdote sa karangalan 
(Gaw 4:1). Siya ang nangangasiwa sa mga nanu- 
nungkulang saserdote at sa mga Levitang nasa ila- 
lim ng nakabababang mga kapitan at inatasang 
magbantay sa templo sa Jerusalem at magpanatili 
ng kaayusan. (Luc 22:4, 52) Ang mga Levita ay 
inorganisa sa 24 na pangkat, at ang mga pangkat na 
ito ay halinhinang naglilingkod nang lingguhan, 
makalawang ulit sa isang taon. Malamang na may- 
roon ding nangangasiwang kapitan sa bawat pang- 
kat, anupat may iba pang mga kapitan sa mas ma- 
liliit na grupo. 

Maimpluwensiyang mga tao ang mga kapitan. 
Nakipagsabuwatan sila sa mga punong saserdote 
nang upahan ng mga ito si Hudas upang ipagkanu- 
lo si Jesus. Nagdala sila ng kanilang mga tauhan ka- 
sama ng mga saserdote upang arestuhin si Jesus. 
(Luc 22:3, 4, 52) Nagtinging legal ang pag-aresto 
kina Pedro at Juan sa templo dahil kasama sa mga 
nang-aresto ang kapitan ng templo. (Gaw 4:1, 3) 
Noong ibang pagkakataon naman, pagkatapos pala- 
yain ng isang anghel si Pedro at ang ilang mga 
apostol mula sa bilangguan, pumaroon sa kani- 
la ang kapitan ng templo kasama ang kaniyang 
mga opisyal upang dalhin sila sa harap ng Saned- 
rin sa tila legal at walang-dahas na paraan.--Gaw 
5:24-26. 


KAPITBAHAY, KAPUWA 


KAPITBAHAY, KAPUWA. Ang salitang 
Ingles na neighbor ay isinasalin sa Tagalog sa dala- 
wang paraan. Kapag tumutukoy ito sa isang taong 
naninirahan sa malapit, siya man ay kaibigan o ka- 
away, ang ginagamit ay “kapitbahay.” Samantala, 
mula sa espirituwal na punto de vista, ang taong 
nagpapakita sa iba ng pag-ibig at kabaitang iniuu- 
tos ng Kasulatan, nakatira man siya sa malayo 
o hindi man siya kamag-anak o kasamahan, ay ti- 
natawag na isang “kapuwa.” Ang isang salitang 
Hebreo na isinalin bilang “kapitbahay,” “kapuwa,” at 
“kalapit” ay sha:khen”, na nagpapahiwatig ng lokas- 
yon, maaaring ng mga lunsod o ng mga tao, at su- 
masaklaw sa mga kaibigan at mga kaaway.--Ru 
4:17: Aw 31:11, 79:4, 12; Jer 49:18. 

Ang iba pang kaugnay na mga terminong Hebreo 
na isinasaling “kapuwa” o “kapitbahay” sa ilang kon- 
teksto ay naiiba nang bahagya ang kahulugan at 
nagbibigay sa atin ng mas malawak na pangmalas 
sa mga ugnayang tinutukoy sa Hebreong Kasulatan. 
Ang rea' ay nangangahulugang “kapuwa, kasama- 
han, kaibigan” at maaaring tumukoy sa pagiging 
malapit ng ugnayan, ngunit karaniwan nang tumu- 
tukoy ito sa kapuwa o kababayan ng isa, siya man 
ay isang malapit na kasamahan, naninirahan sa 
malapit o hindi. Sa karamihan ng pagkakagamit dito 
sa Kasulatan, tumutukoy ito sa isang kapuwa mi- 
yembro ng bansang Israel o sa isa na naninirahan 
sa Israel. (Exo 20:16, 22:11: Deu 4:42: Kaw 11:9) Ang 
@.:mith' ay nangangahulugang “kapuwa” o “kasama- 
han” at kadalasang ginagamit upang tumukoy sa 
isang tao na sa kaniya ay may ilang pakikipag- 
ugnayan ang isa. (Lev 6:2, 19:15, 17; 25:14, 15) Ang 
garohv, nangangahulugang “malapit, malapit na, 
kamag-anak,” ay ginagamit may kaugnayan sa lu- 
gar, panahon, o mga tao. Maaari itong magpahiwa- 
tig ng ugnayang mas matalik kaysa sa “kapitbahay” 
at kung minsan ay isinasalin bilang “matalik o ma- 
lapit na kakilala. (Exo 32:27: Jos 9:16, Aw 15:3, 
38:11) Wala tayong isang salita sa Tagalog na lubu- 
sang makapagtatawid ng lahat ng iba't ibang kahu- 
lugang ito. 

Gayundin, sa Griegong Kasulatan ay may tatlong 
salita na bahagyang nagkakaiba-iba ng diwa at ka- 
dalasang isinasalin bilang “kapitbahay” o “kapuwa”: 
geiton, na nangangahulugang “isa na naninirahan 
sa kaparehong lupain” at isinasalin bilang “kapitba- 
hay” (Luc 14:12, Ju 9:8): peri'oikos, isang pang-uri 
na nangangahulugang “tumatahan sa palibot,” gina- 
gamit bilang pangngalan (sa anyong pangmarami- 
han) at isinasalin bilang “mga kapitbahay” sa Lucas 
1:58, plesi'on, nangangahulugang “malapit,” ginaga- 
mit lakip ang pantukoy na ho (ang), anupat sa lite- 
ral ay “ang (isa na) malapit,” at isinasalin bilang “ka- 
puwa.” (Ro 13:10, Efe 4:25) Tungkol sa mga salitang 


KAPITBAHAY, KAPUWA 


Griegong ito, ang Vine's Expository Dictionary of 
Old and New Testament Words ay nagsasabi: “Mas 
malawak ang kahulugan [ng mga salitang ito] kaysa 
sa salitang Ingles na neighbour. Walang mga bahay 
na nakakalat sa agrikultural na mga lugar sa Pales- 
tina, ang mga taong-bayan ay natitipon sa mga na- 
yon at naglalakbay patungo at pauwi mula sa kani- 
lang trabaho. Kaya naman sa araw-araw ay iba't 
ibang grupo ng mga tao sa palibot ang maaaring 
makasalamuha ng isa. Samakatuwid, napakalawak 
ng saklaw ng mga termino para sa kapitbahay. Ma- 
kikita ito sa pangunahing mga katangian ng mga 
pribilehiyo at mga tungkulin ng pagiging magkapit- 
bahay gaya ng isinasaad sa Kasulatan, (a) ang pag- 
kamatulungin nito, halimbawa, . . . Lucas 10:36, 
(b) ang matalik na ugnayan nito, halimbawa, Lucas 
15:6,9... Heb. 8:11, (c) ang kataimtiman at kaba- 
nalan nito, halimbawa, . . . Rom. 13:10, 15:2, Efe. 
4:25; San. 4:12.”--1981, Tomo 3, p. 107. 

Masasamang “Kapitbahay” o Kalapit na Ba- 
yan. Gayunman, maaaring masasama ang ilang 
kalapit na bayan, gaya ng mga bansang nasa pali- 
bot ng Israel. Nang mawasak ang templo sa Jeru- 
salem sa mga kamay ng mga Babilonyo noong 
607 B.C.E., ang mga bansang ito, gaya ng Edom, ay 
nagsaya, anupat ibinigay pa nga nila ang takas na 
mga Judio sa mga kaaway ng mga ito. (Aw 137:7; 
Ob 8-14: Mik 4:11) Kaya naman naantig ang salmis- 
ta na sumulat: “Kami ay naging kadustaan sa aming 
mga kalapit na bayan [anyong pangmaramihan ng 
sha-khen '], isang kaalipustaan at kakutyaan sa mga 
nasa palibot namin.” Nanalangin siya: “Iganti mo sa 
aming mga kalapit na bayan [anyong pangmarami- 
han ng sha-khen'] nang pitong ulit sa kanilang dib- 
dib ang kanilang pandurusta na ipinandusta nila sa 
iyo.” Dahil ‘tumatahan’ si Jehova sa gitna ng Israel, 
tinukoy niya ang mga bansang sumasalansang sa 
kaniyang bayan bilang ang “lahat ng aking masasa- 
mang kapitbahay, na gumagalaw sa minanang pag- 
aari na pinangyari kong ariin ng aking bayan, ng Is- 
rael nga.”--Aw 79:4, 12; Jer 12:14: ihambing ang 
Aw 68:16. 

Iniutos ang Pag-ibig sa Kapuwa. Sa buong 
Bibliya, inuutusan ang isa na magpakita ng pag- 
ibig, kabaitan, pagkabukas-palad, at pagkamatulu- 
ngin sa kaniyang kapuwa, ito man ay isang taong 
naninirahan lamang sa malapit, isang kasamahan, 
isang matalik na kakilala, o isang kaibigan. Itinagu- 
bilin ng Kautusan: “Sa katarungan ay hahatulan 
mo ang iyong kasamahan [isang anyo ng “@-mith |. 
... Huwag mong kapopootan ang iyong kapatid sa 
iyong puso. Dapat mo ngang sawayin ang iyong ka- 
samahan, upang hindi ka magtaglay ng kasalanan 
kasama niya... at iibigin mo ang iyong kapuwa 
[isang anyo ng re@'] gaya ng iyong sarili.” (Lev 
19:15-18) (Dito, ang salitang re'a'ay isinalin sa Grie- 


1442 


gong Septuagint sa pamamagitan ng pananalitang 
Griego na ho plesi'on.) Pinapurihan ni David ang ta- 
ong “hindi . . . naninirang-puri sa pamamagitan ng 
kaniyang dila. Sa kaniyang kasamahan [isang anyo 
ng rea'] ay wala siyang ginagawang masama, at 
hindi siya nagsasalita ng pandurusta laban sa kani- 
yang matalik na kakilala [isang anyo ng qarohv’].” 
(Aw 15:3) Paulit-ulit na iniuutos sa Kasulatan na hu- 
wag pinsalain ng isang tao ang kaniyang kapuwa 
(rea'), anupat huwag man lamang niyang hamakin 
ito o nasain ang anumang bagay na pag-aari nito. 
--Exo 20:16, Deu 5:21: 27:24, Kaw 14:21. 

Sinabi ng apostol na si Pablo: “Siya na umiibig sa 
kaniyang kapuwa ay nakatupad na sa kautusan.” 
Pagkatapos ay binanggit niya ang ilan sa mga utos 
ng Kautusan at sinabi niya bilang konklusyon: “at 
anumang iba pang utos, ay nabubuo sa salitang ito, 
samakatuwid nga, Tibigin mo ang iyong kapuwa 
[Dlesi'on] gaya ng iyong sarili Ang pag-ibig ay 
hindi gumagawa ng masama sa kaniyang kapuwa 
[Dlesi'on], kaya nga ang pag-ibig ang siyang katu- 
paran ng kautusan.” (Ro 13:8-10, ihambing ang Gal 
5:14.) Ang utos na ibigin ng isa ang kaniyang kapu- 
wa gaya ng kaniyang sarili ay tinawag ni Santiago 
bilang “ang makaharing kautusan.”---San 2:8. 

Ikalawa sa pinakadakilang utos. Bilang tu- 
gon sa isang Judio na nagtanong, “Anong mabuti 
ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay 
na walang hanggan?” palibhasa'y nais nitong mala- 
man kung aling mga utos ang dapat sundin, bi- 
nanggit ni Jesus ang lima sa Sampung Utos at 
idinagdag niya ang utos sa Levitico 19:18 nang sa- 
bihin niya: “Iibigin mo ang iyong kapuwa [plesi'on] 
gaya ng iyong sarili.” (Mat 19:16-19) Tinukoy rin 
niya ito bilang ang ikalawa sa pinakamahalagang 
utos sa Kautusan, anupat kasama sa dalawang utos 
kung saan nakasalalay ang buong Kautusan at ang 
mga Propeta.--Mat 22:35-40, Mar 12:28-31, Luc 
10:25-28. 

Sino ba ang aking kapuwa? Pinalalim din ni 
Jesus ang pagkaunawa ng kaniyang mga tagapaki- 
nig sa kahulugan ng salitang ple-si'on noong ang isa 
pang lalaki, udyok ng masidhing pagnanais na pa- 
tunayang matuwid ang kaniyang sarili, ay magta- 
nong: “Sino ba talaga ang aking kapuwa [plesi'on]?" 
Sa ilustrasyon ni Jesus tungkol sa maawaing Sama- 
ritano, mariin niyang ipinakita na kahit naninirahan 
sa malayo ang isang tao, o hindi ito kamag-anak 
o kasamahan, ang tunay na kapuwa ay yaong han- 
dang magpakita sa iba ng pag-ibig at kabaitang ini- 
uutos ng Kasulatan.--Luc 10:29-37. 

Sa Bansang Israel. Sa Hebreo 8:11, isang anyo 
ng salitang Griego na polites, “mamamayan,” ang 
lumilitaw sa karamihan ng mga tekstong Griego: 
ang ilang mas huling manuskrito ay kababasahan 


1443 


ng plesion. Dito ay sumisipi si Pablo mula sa hula 
ng pagsasauli na nasa Jeremias 31:34, patungkol 
sa mga kabilang sa bansang Israel: “'At hindi na 
sila magtuturo pa, bawat isa ay sa kaniyang kasama 
[isang anyo ng rea'] at bawat isa ay sa kaniyang 
kapatid, na sinasabi, “Kilalanin ninyo si Jehova!” 
sapagkat silang lahat ay makakakilala sa akin, mula 
sa pinakamababa sa kanila at maging hanggang sa 
pinakadakila sa kanila,” ang sabi ni Jehova.” Ikinapit 
ito ni Pablo sa espirituwal na “banal na bansa,” ang 
“Israel ng Diyos,” sa pagsasabing: “At hindi nila sa 
anumang paraan tuturuan, ng bawat isa ang kani- 
yang kapuwa mamamayan at ng bawat isa ang ka- 
niyang kapatid...” 

Payo Mula sa Mga Kawikaan. Bagaman da- 
pat tulungan at ibigin ng isa ang kaniyang kapuwa, 
dapat din naman siyang mag-ingat na huwag ipilit 
ang kaniyang sarili na maging ang pinakamatalik 
na kasama ng kaniyang kapuwa, anupat iniiwasang 
maging mapanghimasok o mapang-abuso. Ipinaha- 
yag ng kawikaan ang ideyang ito sa ganitong mga 
pananalita: “Gawin mong madalang ang iyong paa 
sa bahay ng iyong kapuwa [isang anyo ng rea‘), 
upang hindi siya magsawa sa iyo at talagang kapo- 
otan ka.”--Kaw 25:17. 

Gayunman, ipinapayo rin ng Mga Kawikaan ang 
pagkakaroon ng pananalig at pagtitiwala sa isang 
kasamahan at ang katalinuhan ng paglapit sa ga- 
yong tao sa panahon ng kagipitan: “Huwag mong 
iwan ang iyong sariling kasamahan o ang kasama- 
han ng iyong ama, at huwag kang pumasok sa ba- 
hay ng iyong sariling kapatid sa araw ng iyong ka- 
sakunaan. Mas mabuti ang kapitbahay [shakhen'] 
na malapit kaysa sa kapatid na malayo.” (Kaw 
27:10) Dito, waring sinasabi ng manunulat na ang 
isang malapit na kaibigan ng pamilya ay dapat pa- 
halagahan at dapat na ito ang asahang mas maka- 
pagbibigay ng tulong kaysa sa isang napakalapit na 
kamag-anak gaya ng isang kapatid, kung nasa ma- 
layo ang kapatid na iyon, sapagkat maaaring hindi 
ito handa o wala ito sa tamang kalagayan upang tu- 
mulong na gaya ng nabanggit na kasamahan ng 
pamilya. 


KAPULUNGAN. Bilang Soberano ng Sansinu- 
kob, karapatan ng Diyos na Jehova na ipag-utos na 
magtipon ang kaniyang mga lingkod at karapatan 
niyang itakda ang espesipikong oras at dako ng pag- 
titipon. Sa ganitong paraan ay kumikilos siya para 
sa kanilang kapakanan. Iba't iba ang layunin ng 
mga kapulungan, o pagtitipon, ng bayan ng Diyos 
noong sinaunang panahon. Tiyak na nakatulong 
ang mga iyon upang sila'y magkaisa, sapagkat ang 
lahat ng dumadalo ay sabay-sabay na nakaririnig 
ng iisang impormasyon. Ang gayong mga pagtiti- 
pon ay nagdulot ng maraming espirituwal na kapa- 


KAPULUNGAN 


kinabangan at kadalasa'y mga okasyon ng malaking 
kagalakan. 

Mga Terminong Hebreo at Griego. Iba't 
ibang salitang Hebreo at Griego ang ginamit sa Bib- 
liya upang tumukoy sa pagtitipon. Ang isang salita 
na karaniwang ginagamit sa tekstong Hebreo ay 
dhah’. Nagmula ito sa salitang-ugat na ya-adh, 
na nangangahulugang “italaga; itakda,” anupat tu- 
mutukoy sa isang grupo na itinakdang magtipon. 
(Ihambing ang 2Sa 20:5, Jer 47:7.) Kadalasan, ang 
@dhah' ay tumutukoy sa komunidad ng Israel at gi- 
nagamit sa mga pananalitang “kapulungan” (Lev 8: 
4, 5: Huk 21:10), “kapulungan ng Israel” (Exo 12:3; 
Bil 32:4, 1Ha 8:5), at “kapulungan ni Jehova” (Bil 
27:17). 

Ang salitang Hebreo na moh-edh' ay nagmula rin 
sa salitang-ugat ng @dhah' at nangangahulugang 
“takdang panahon” o “itinakdang dako.” (1Sa 13:8, 
20:35) Ginamit ito nang 223 beses sa Hebreong Ka- 
sulatan, gaya sa pananalitang “tolda ng kapisanan.” 
(Exo 27:21) Ang moh-'edh' ay ginamit may kaugna- 
yan sa mga pangkapanahunang kapistahan. (Lev 23: 
2,4, 37, 44) Lumilitaw ito sa Isaias 33:20, kung saan 
ang Sion ay tinawag na “ang bayan ng ating mga 
kapistahan.” 

Ang terminong Hebreo na mig-ra”, na nanganga- 
hulugang “kombensiyon,” ay nagmula sa pandiwang 
salitang-ugat na qara” (tawagin). Lumilitaw ito sa 
Isaias 4:5, kung saan may binabanggit na “dako ng 
pagtitipon” ng Bundok Sion. Malimit gamitin ang 
salitang ito sa pananalitang “banal na kombensi- 
yon.” (Exo 12:16, Lev 23:2, 3) Sa panahon ng gayong 
banal na kombensiyon, hindi dapat gumawa ng 
anumang sekular na trabaho. 

Ang isa pang salitang Hebreo na ginamit upang 
tumukoy sa mga pagtitipon ay qa-hal, na nauugnay 
sa pandiwa na nangangahulugang “tipunin, magti- 
pon.” (Exo 35:1: Lev 8:4) Madalas itong gamitin 
upang ilarawan ang isang kongregasyon bilang or- 
ganisadong kalipunan. Kung minsan, ang qa-hal 
(kongregasyon) ay ginagamit kasama ng @dhah' 
(kapulungan). (Lev 4:13, Bil 20:8, 10) Ang ibang 
anyo ng mga salitang ito ay lumilitaw sa pananali- 
tang “kongregasyon ng kapulungan ng Israel [sa 
Heb., gehal” @adhath-Yis'ra-'el|.”--Exo 12:6. 

Ang isa pa ring ginagamit na salitang Hebreo ay 
@tsarah, na isinasaling “kapita-pitagang kapulu- 
ngan.” Ang terminong ito ay ginamit may kaugna- 
yan sa Kapistahan ng mga Kubol at Paskuwa.---Lev 
23:36, Deu 16:8. 

Ang salitang Hebreo na sohdh, nangangahu- 
lugang “lihim na usapan, matalik na kaugnayan,” ay 
tumutukoy sa iba't ibang uri ng pribadong pagtiti- 
pon. (Aw 83:3: Job 29:4) Isinalin ito bilang “matalik 
na kapisanan” sa Awit 89:7, na nagsasabi: “Ang 


KAPULUNGAN 


Diyos ay dapat kasindakan sa gitna ng matalik na 
kapisanan ng mga banal, siya ay dakila at kakila- 
kilabot sa lahat ng nasa palibot niya.” 

Ang salitang Griego na ekklesia (nagmula sa ek, 
“mula sa,” at kle'sis, “isang pagtawag") ay madalas 
na ginagamit sa Septuagint bilang salin ng salitang 
Hebreo na ga-hal' (kongregasyon) at kung minsa'y 
ginagamit para sa @dhah' (kapulungan), bagaman 
para sa @dhah' ay ginagamit din ang salitang Grie- 
go na sy'nagoge” (nangangahulugang “pagtitipun- 
tipon,” mula sa syn, “sama-sama,” at ago, “dalhin”). 
Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang ekklesia 
ay karaniwang isinasalin bilang “kongregasyon.” Sa 
Gawa 7:38, ginamit ito may kaugnayan sa kongre- 
gasyon ng Israel. Ang salitang Griego na sy:'nagoge" 
ay lumilitaw sa Gawa 13:43 (“kapulungan ng sina- 
goga”) at sa Santiago 2:2 (“pagtitipon”). Ang isa 
pang salitang Griego, ang pa:ne'gyris (mula sa pan, 
“lahat,” at agora’, na tumutukoy sa anumang uri 
ng kapulungan) ay isinalin sa Hebreo 12:23 bilang 
“pangkalahatang kapulungan.”--NW, KJ, AS. 

Ang Kasulatan ay bumabanggit ng maraming 
impormasyon tungkol sa mga kapulungang naka- 
pagpapatibay sa espirituwal, bagaman bumabang- 
git din ito ng mga kapulungan ng mga balakyot 
o di-matuwid. Ang mga kakampi ng mapaghimag- 
sik na si Kora ay tinawag na “kaniyang buong kapu- 
lungan.” (Bil 16:5) Sa panalangin ni David kay Jeho- 
va, sinabi niya, “Hinanap ng kapulungan ng mga 
mapaniil ang aking kaluluwa.” (Aw 86:14) Nang 
magkatipon ang isang pulutong sa Efeso laban kay 
Pablo sa sulsol ng panday-pilak na si Demetrio, 
“isang bagay ang isinisigaw ng ilan at iba naman 
ang sa iba, sapagkat ang kapulungan ay nagkakagu- 
lo, at hindi alam ng karamihan sa kanila ang dahi- 
lan kung bakit sila nagkatipon. ”---Gaw 19:24-29, 32. 

Mapapansin na maayos ang mga pagtitipong isi- 
nasagawa ng bayan ni Jehova. Marami ang duma- 
dalo sa gayong mga kapulungan, na mga okasyong 
nagdudulot ng espirituwal na kapakinabangan, at 
kadalasan, ng malaking pagsasaya. 

Kaayon ng kalooban ng Diyos, tinipon nina Moises 
at Aaron ang lahat ng matatandang lalaki ng Israel 
sa Ehipto. Isinaysay nila ang mga salita ni Jehova, 
nagsagawa sila ng mga tanda, at naniwala ang ba- 
yan. (Exo 4:27-31) Nang maglaon, gaya ng iniutos 
ng Diyos, nagtipon ang mga Israelita sa paanan ng 
Bundok Sinai (Horeb), namasdan nila ang isang 
kamangha-manghang panoorin, at nasaksihan nila 
ang pagbibigay ng Kautusan.---Exo 19:10-19: Deu 4: 
9, 10. 

Noong nasa ilang ang mga Israelita, inutusan ni 
Jehova si Moises na gumawa ng dalawang trumpe- 
tang pilak na hihipan kapag titipunin ang kapulu- 
ngan at kapag lilikas ang kampo. Kung parehong 


1444 


patutunugin ang mga ito, tutuparin ng buong kapu- 
lungan ang kanilang pakikipagtipanan kay Moises, 
at kung isa lamang ang hihipan, tanging ang mga 
pinuno ang ipinatatawag. Sa ilang, ang itinalagang 
dako ng pagtitipon ay sa “pasukan ng tolda ng kapi- 
sanan.” (Bil 10:1-4, Exo 29:42) Nang maglaon, na- 
ging kalooban ni Jehova na regular na magtipon 
ang mga Israelita sa templo sa Jerusalem, anupat 
nagtitipon sila roon para sa tatlong pangunahing 
taunang kapistahan.---Exo 34:23, 24: 2Cr 6:4-6. 

Mga Kapulungan ng mga Kinatawan. Kung 
minsan, sa mga pagtitipon, ang bayan ng Israel ay 
kinakatawanan ng “mga pinuno ng kapulungan” 
(Exo 16:22: Bil 4:34: 31:13: 32:2, Jos 9:15, 18: 22:30), 
o ng “matatandang lalaki.” (Exo 12:21: 17:5: 24:1) 
Kapag may mga hudisyal na usapin na kailangang 
asikasuhin, maaaring idaos ng mga tao ang pagtiti- 
pon sa pintuang-daan ng lunsod. Gayunman, mag- 
tipon man sila roon o sa ibang lugar, hindi nila pag- 
bobotohan sa demokratikong paraan ang kasong 
isinasaalang-alang. Sa halip, sa teokratikong paraan, 
pagtitimbang-timbangin ng iginagalang na mata- 
tandang lalaki ang mga bagay-bagay batay sa kau- 
tusan ng Diyos, at pagkatapos ay ipatatalastas ang 
kanilang pasiya. (Deu 16:18, 17:8-13) Sa katulad na 
paraan, sa gayong mga hudisyal na usapin, ang si- 
naunang kongregasyong Kristiyano ay kinatawanan 
niyaong mga itinalaga ng banal na espiritu sa mga 
katungkulan. (Gaw 20:28) Sa Israel, kung kamata- 
yan ang parusa sa isang pagkakasala, maaaring ang 
buong kapulungan ang maglapat nito.--Lev 24:14; 
Bil 15:32-36, Deu 21:18-21. 

Mga Pangkalahatang Kapulungan. Kabilang 
sa mga pangkalahatang kapulungan sa Israel ang 
relihiyosong mga kapistahan, mga kapita-pitagang 
kapulungan (2Cr 34:29, 30, Joe 2:15), o mga okas- 
yong may pambansang kahalagahan, kung min- 
san ay mga mananakbo ang tumatawag sa taong- 
bayan. (1Sa 10:17-19, 2Cr 30:6, 13) Ang lingguhang 
Sabbath, na isang araw ng “lubusang kapahinga- 
han, isang banal na kombensiyon” (Lev 23:3), ay pa- 
nahon upang isaalang-alang ang Salita ng Diyos, 
gaya ng ginagawa sa mga sinagoga nang magla- 
on kung saan 'si Moises ay binabasa nang mala- 
kas sa bawat sabbath. (Gaw 15:21) Nariyan din 
ang pangingilin ng bagong buwan [new moon] (Bil 
28:11-15), ang araw ng pagpapatunog ng trumpeta 
(Bil 29:1-6), ang taunang Araw ng Pagbabayad-Sala 
(Lev 16), ang Paskuwa (na gumugunita sa paglilig- 
tas sa Israel mula sa Ehipto, Exo 12:14), at, nang da- 
kong huli, ang Kapistahan ng Purim (na gumuguni- 
ta sa pagkaligtas ng mga Judio mula sa pagkalipol 
sa Imperyo ng Persia, Es 9:20-24) gayundin ang Ka- 
pistahan ng Pag-aalay (bilang pag-alaala sa muling 
pag-aalay ng templo noong Kislev 25, 165 B.C.E.: Ju 
10:22, 23). Bukod sa mga ito, mayroon pang tatlong 


1445 


taunang “pangkapanahunang kapistahan ni Jehova": 
ang Kapistahan ng mga Tinapay na Walang Pampa- 
alsa, ang Kapistahan ng mga Sanlinggo (na nang 
maglao'y tinawag na Pentecostes), at ang Kapista- 
han ng mga Kubol (Lev 23), anupat may kaugnayan 
sa mga kapistahang ito ay ipinag-utos ng Diyos: “Sa 
tatlong pagkakataon sa isang taon, ang bawat lalaki 
sa iyo ay lalapit sa harap ng mukha ng tunay na Pa- 
nginoon, si Jehova.” (Exo 23:14-17) Yamang kiniki- 
lala nila na napakahalaga ng mga kapistahang ito sa 
kanilang espirituwalidad, tinitiyak ng maraming la- 
laki na makadalo sa mga ito ang kanilang buong pa- 
milya. (Luc 2:41-45) Gayundin, tuwirang sinabi ni 
Moises na tuwing ikapitong taon, sa panahon ng Ka- 
pistahan ng mga Kubol, ang mga lalaki, mga babae, 
mga bata, at mga naninirahang dayuhan sa Israel 
ay dapat tipunin sa dakong pinili ni Jehova “upang 
makapakinig sila at upang matuto sila, upang mata- 
kot sila kay Jehova na inyong Diyos at maingat 
na tuparin ang lahat ng mga salita ng kautusang 
ito.” (Deu 31:10-12) Samakatuwid, may kaayusan 
noon para sa malimit na pagtitipon ng mga Israeli- 
ta upang isaalang-alang ang Salita at mga layunin 
ni Jehova.---Tingnan ang KAPISTAHAN. 

Pagkatapos na maitayo ang templo, nagpatawag 
si Solomon ng isang malaking kapulungan sa Jeru- 
salem para sa pag-aalay ng marilag na gusaling ito 
ukol sa pagsamba. Tumagal nang maraming araw 
ang kapulungang iyon, at pinauwi ang bayan na 
“nagagalak at nasasayahan ang puso dahil sa kabu- 
tihang ipinakita ni Jehova kay David at kay Solomon 
at sa Israel na kaniyang bayan."”---2Cr 5:1-7: 10. 

Sa mga taunang kapistahan, ang mga karami- 
hang nagtitipon sa templo ay lubhang nagagalak at 
nagtatamo ng espirituwal na kapakinabangan, gaya 
nang ipagdiwang ang Paskuwa noong panahon ni 
Haring Hezekias, kung kailan “nagkaroon ng mala- 
king pagsasaya sa Jerusalem.” (2Cr 30:26) Noong 
panahon ni Nehemias, ipinatawag ang isang kapu- 
lungan na naging okasyon ng “napakalaking pagsa- 
saya.” (Ne 8:17) Nang magkatipon sa Jerusalem ang 
bayan noong panahon ni Ezra, bumasa siya mula sa 
aklat ng Kautusan ni Moises, anupat ginawa niya 
iyon sa harap ng “lahat ng may sapat na unawa 
upang makinig,” at sila ay nagbigay-pansin. (Ne 8: 
2, 3) Bilang resulta ng pagtuturo ni Ezra at ng ibang 
mga Levita, ang buong bayan ay nagsaya, “sapagkat 
naunawaan nila ang mga salita na ipinaalam sa ka- 
nila.” (Ne 8:12) Pagkatapos nito ay ipinagdiwang nila 
ang Kapistahan ng mga Kubol, at noong ikawa- 
long araw ay “nagkaroon ng isang kapita-pitagang 
kapulungan, ayon sa alituntunin.”--Ne 8:18, Lev 
23:33-36. 

Ang mga Sinagoga Bilang mga Dako ng Pag- 
pupulong. Noong nasa pagkatapon sa Babilonya 


KAPULUNGAN 


ang mga Judio, o di-nagtagal pagkatapos nito, nag- 
pasimula ang paggamit ng mga sinagoga, o mga 
gusali na nagsilbing dako ng pagpupulong ng mga 
Judio. Nang maglaon, nagtayo ng mga sinagoga sa 
iba't ibang lugar, anupat ang malalaking lunsod ay 
nagkaroon ng mahigit sa isa. Pangunahin na, ang 
mga sinagoga ay mga paaralan kung saan binabasa 
at itinuturo ang Kasulatan. Ang mga ito rin ay mga 
dako para sa pananalangin at pagbibigay ng papuri 
sa Diyos. Kaugalian noon ni Jesu-Kristo at ng kani- 
yang mga alagad na pumunta sa mga sinagoga 
upang turuan at patibaying-loob ang mga taong na- 
roroon. (Mat 4:23: Luc 4:16, Gaw 13:14, 15: 17:1, 2; 
18:4) Yamang ang Kasulatan ay palaging binabasa 
sa mga sinagoga, nasabi ni Santiago sa Kristiyanong 
lupong tagapamahala sa Jerusalem: “Mula noong si- 
naunang mga panahon, si Moises ay mayroon sa 
lunsod at lunsod niyaong mga nangangaral tungkol 
sa kaniya, sapagkat binabasa siya nang malakas sa 
mga sinagoga sa bawat sabbath.” (Gaw 15:21) Ang 
pangunahing mga bahagi ng pagsamba roon ay ipi- 
nagpatuloy sa mga dako ng kapulungang Kristiya- 
no, kung saan may pagbabasa at pagpapaliwanag 
ng Kasulatan, pagpapatibay-loob, pananalangin, at 
pagbibigay ng papuri.--1Co 14:26-33, 40, Col 4:16; 
tingnan ang SINAGOGA. 

Mga Kapulungang Kristiyano. Sa iba't ibang 
pagkakataon, nagtipon sa harap ni Jesu-Kristo ang 
malalaking pulutong, at nagtamo sila ng mara- 
ming pagpapala, gaya noong bigkasin ang Sermon 
sa Bundok. (Mat 5:1--7:29) Bagaman ang mga kapu- 
lungang ito ay hindi naman patiunang isinaayos, 
kung minsa'y nagtatagal ang mga ito at kailangang 
pakainin ang nagkakatipong karamihan, na tinugu- 
nan naman ni Jesus sa pamamagitan ng makahi- 
malang pagpaparami ng pagkain. (Mat 14:14-21, 
15:29-38) Madalas ay tinitipon ni Kristo ang kani- 
yang mga alagad at tinuturuan niya sila ng espiri- 
tuwal na mga bagay, at pagkamatay niya, patuloy 
na nagtipon ang kaniyang mga alagad, gaya noong 
araw ng Pentecostes 33 C.E., nang ipagkaloob sa 
nagkakatipong mga alagad ang banal na espiritu. 
--Gaw 2:1-4. 

Kaugalian ng unang mga Kristiyano ang magti- 
pon, karaniwan ay sa maliliit na grupo. Gayunman, 
kung minsan ay “isang malaking pulutong” ang 
nagkakatipon. (Gaw 11:26) Nakita ng kapatid sa ina 
ni Jesus na si Santiago na dapat payuhan ang espi- 
rituwal na mga Israelita na huwag magpakita ng pa- 
boritismo sa mayayaman sa kanilang pangmadlang 
pagtitipon (sa Gr., sy:'na'goge).--San 2:1-9. 

Kahalagahan ng Pagtitipon. Idiniin ng tau- 
nang pangingilin ng Paskuwa na dapat samantala- 
hin ang mga paglalaan ni Jehova para sa pagtitipon 
upang magtamo ng espirituwal na kapakinabangan. 


KAPUWA 


Ang sinumang lalaki na malinis at hindi naman 
naglalakbay ngunit nagpabaya sa pangingilin ng 
Paskuwa ay lilipulin. (Bil 9:9-14) Nang ipatawag ni 
Haring Hezekias sa Jerusalem ang mga tumatahan 
sa Juda at Israel para sa pagdiriwang ng Paskuwa, 
sinabi niya sa kaniyang mensahe: “Kayong mga 
anak ni Israel, manumbalik kayo kay Jehova . . . hu- 
wag ninyong patigasin ang inyong leeg gaya ng gi- 
nawa ng inyong mga ninuno. Magbigay kayo ng 
dako kay Jehova at pumaroon kayo sa kaniyang san- 
tuwaryo na pinabanal niya hanggang sa panahong 
walang takda at maglingkod kayo kay Jehova na in- 
yong Diyos, upang ang kaniyang nag-aapoy na ga- 
lit ay mapawi mula sa inyo. . . . Si Jehova na inyong 
Diyos ay magandang-loob at maawain, at hindi niya 
itatalikod ang mukha mula sa inyo kung manunum- 
balik kayo sa kaniya.” (2Cr 30:6-9) Ang sinasadyang 
hindi pagdalo ay nagpapahiwatig ng pagtatakwil sa 
Diyos. At, bagaman hindi ipinangingilin ng mga 
Kristiyano ang mga kapistahang gaya ng Paskuwa, 
angkop lamang na himukin sila ni Pablo na huwag 
pabayaan ang mga pagpupulong na regular na idi- 
naraos ng bayan ng Diyos, anupat sinabi niya: “Isa- 
alang-alang natin ang isa't isa upang mag-udyukan 
sa pag-ibig at sa maiinam na gawa, na hindi pina- 
babayaan ang ating pagtitipon, gaya ng kinaugalian 
ng iba, kundi nagpapatibayang-loob sa isa't isa, at 
lalung-lalo na samantalang inyong nakikita na pa- 
palapit na ang araw.”--Heb 10:24, 25: tingnan ang 
KONGREGASYON. 


KAPUWA. 


KARAMDAMAN AT PANGGAGAMOT. 

Madalas banggitin sa Kasulatan ang karamda- 
man, ang pagiging di-malusog ng katawan o isip, 
gayundin ang espirituwal na pagkakasakit, o pagka- 
karoon ng karamdaman sa makasagisag na paraan. 
Bagaman ang Bibliya ay hindi pangunahing isinulat 
bilang aklat na nagtuturo kung paano gagamutin 
ang iba't ibang karamdaman sa pamamagitan ng 
medikal o iba pang mga paraan, ang impormasyong 
inihaharap nito hinggil sa gayong mga bagay ay 
tumpak at kaayon ng siyensiya. Gayunman, ipina- 
kikita nito kung paano madaraig ang espirituwal na 
pagkakasakit. 

Ang karamdaman ay resulta ng di-kasakdalang 
nagbubunga ng kamatayan na ipinamana ng maka- 
salanang si Adan sa lahi ng tao. (Gen 3:17-19, Ro 
5:12) Gayunman, si Jehova mismo ay 'nagpasapit 
kay Paraon at sa kaniyang sambahayan ng malala- 
king salot dahil kay Sarai, na asawa ni Abram.” (Gen 
12:17) Ang Diyos ang nagpasapit ng mga “bukol na 
nagnanaknak” na tumubo sa tao at hayop bilang 
ikaanim na dagok sa sinaunang Ehipto. (Exo 9:8-11) 
Pinakapitan niya ng ketong ang pangahas na si Mi- 


Tingnan ang KAPITBAHAY, KAPUWA. 


1446 


riam (Bil 12:9-15), sinaktan niya ang anak nina Da- 
vid at Bat-sheba sa pagkakasala anupat nagkasakit 
ito at namatay (2Sa 12:15-18), at 'pinasapitan niya 
ng salot ang Israel noong mga araw ni David (2Sa 
24:15). Ginawa ng Diyos ang lahat ng ito upang ita- 
guyod ang kaniyang pangalan at kautusan, at upang 
ipagsanggalang, palayain, o disiplinahin ang kani- 
yang piling bayan bilang kanilang ama. 

Gayunman, sa kapahintulutan ni Jehova, “sinak- 
tan [ni Satanas] si Job ng malulubhang bukol mula 
sa talampakan ng kaniyang paa hanggang sa tuktok 
ng kaniyang ulo.” (Job 2:6, 7) Sa pamamagitan nito, 
si Job ay naging halimbawa sa bayan ng Diyos may 
kaugnayan sa pag-iingat ng katapatan. Nang magla- 
on ay pinagaling ng Diyos si Job, at pinahaba pa 
nang 140 taon ang kaniyang buhay dahil nanatili 
siyang tapat. (Job 42:10, 16) Kung minsan, ang mga 
demonyo ang nasa likod ng mga kapansanan, gaya 
sa kaso ng isang lalaking bulag at pipi na inalihan ng 
demonyo at pinagaling ni Jesu-Kristo. (Mat 12:22) 
Ngunit ipinakikita ng Kasulatan na may pagkakaiba 
ang normal na mga karamdaman at yaong mga re- 
sulta ng pag-ali ng demonyo.---Mat 4:24; Mar 1:32- 
34, Gaw 5:16, tingnan ang PAG-ALI NG DEMONYO. 

Ang hindi pagsunod sa Salita ng Diyos, halimba- 
wa may kaugnayan sa kalinisang-asal sa sekso, ay 
maaaring humantong sa karamdaman at kamata- 
yan pa nga. (Kaw 7:21-27) Binabalaan ang mga Is- 
raelita na kung susuwayin nila si Jehova, pasasapi- 
tan niya sila ng iba't ibang karamdaman.---Deu 
28:58-61. 

Maraming uri ng karamdaman at sakit ang bina- 
banggit sa Bibliya. Halimbawa, kung magiging ma- 
suwayin ang mga Israelita, daranas sila ng mga 
karamdamang gaya ng tuberkulosis, bukol, almora- 
nas, eksema, at kabaliwan. (Deu 28:22, 27, 28, 35) 
Naglaan ang Kautusan ng impormasyon kung paa- 
no kikilalanin ang mga kaso ng ketong at kung ano 
ang dapat gawin sa mga ito. (Lev kab 13, 14) Pinag- 
bawalang gumanap ng makasaserdoteng mga tung- 
kulin ang isang inapo ni Aaron kung ito'y may buni, 
at hindi maaaring ihain ang isang hayop na mayro- 
on nito. (Lev 21:17, 20, 22:22) Sa kapangyarihan ng 
Diyos, nagpagaling si Jesu-Kristo ng pagkabulag na 
mula pa sa pagkapanganak (Ju 9:1-7), pagkabingi 
(Luc 7:22), manas (Luc 14:1-4), ketong (Luc 5:12, 
13), epilepsi, paralisis, at iba pang mga karamda- 
man at kapansanan (Mat 4:23, 24). Sa Malta, pina- 
galing ni Pablo ang ama ni Publio, na “napipigha- 
ti dahil sa lagnat at disintirya.”--Gaw 28:1-8. 

Kung minsan, sinisikap ng makabagong-pana- 
hong mga mananaliksik na maging mas espesipiko 
kaysa sa Bibliya kapag inilalarawan nila ang mga 
sintomas at mga karamdaman na binabanggit nito, 
ngunit kadalasan ay iba-iba ang kanilang pangma- 
las. Gayunman, yamang ang Bibliya ay kinasihang 


1447 


Salita ng Diyos, tumpak ang sinasabi ng mga manu- 
nulat nito kapag tinutukoy nila ang pangalan ng 
isang karamdaman. Ngunit kung minsan, hindi nila 
binabanggit ang pangalan ng mga sakit. Bilang ha- 
limbawa, hindi tinukoy ng Bibliya ang pangalan ng 
mga sakit na ikinamatay ng dalawang batang lalaki 
na binuhay-muli ni Jehova sa pamamagitan ni Elias 
at ni Eliseo. (1Ha 17:17-24: 2Ha 4:17-37) Hindi nito 
isiniwalat ang uri ng “sakit na ikamamatay” ni Eli- 
seo (2Ha 13:14, 20) ni ang karamdaman na naging 
dahilan ng pagkamatay ni Lazaro.---Ju 11:1-4. 

Panggagamot Noong Sinaunang mga Pana- 
hon. Sa sinaunang Israel at sa iba pang mga lu- 
pain sa Bibliya, pangkaraniwan ang mga mangga- 
gamot, mga praktisyoner ng medisina o ng iba't 
ibang sining ng pagpapagaling. Sa Ehipto, si Isra- 
el, ang namatay na si Jacob, ay “inembalsamo ng 
mga manggagamot.” (Gen 50:1-3) “Minamahal na 
manggagamot” ang tawag sa alagad na si Lucas. 
(Col 4:14) Sinasabi sa atin ni Marcos na may isang 
babae na “labindalawang taon nang dumaranas ng 
pag-agas ng dugo" at “pinaranas ng maraming pa- 
hirap ng maraming manggagamot at nagugol na 
niya ang lahat ng kaniyang pag-aari at hindi naki- 
nabang kundi sa halip ay lalo pa ngang lumubha.” 
--Mar 5:25-29. 

Lumilitaw na ang mga Hebreong manggagamot 
ay gumamit ng ilang yerba at, marahil, ng ilang 
uri ng pagkain bilang panlunas. Kung minsan, ang 
mga sugat ay pinapahiran ng ‘balsamo ng Gilead, 
isang mabangong langis na nakukuha sa mga hala- 
man sa sinaunang Gilead, marahil bilang antisepti- 
ko o pampaginhawa at pamawi ng kirot. (Jer 46:11, 
51:8) Waring ginamit ang ilang uri ng dahon bilang 
gamot. (Eze 47:12: Apo 22:1, 2) Lumilitaw na gu- 
mamit din sila ng mga panapal. (2Ha 20:7, Isa 
38:21) Kung minsan, langis ang ibinubuhos sa sugat 
at pasa upang mapalambot ito (Isa 1:6), anupat 
may mga pagkakataon na binubuhusan kapuwa ng 
langis at alak ang sugat. (Luc 10:34) Paminsan- 
minsan, inirerekomenda ang katamtamang pag- 
inom ng alak dahil nakapagpapasaya ito at mayro- 
on itong mga sangkap na nakapagpapagaling.---Kaw 
31:6, 1Ti 5:23. 

Nagsagawa ng medisina at pag-oopera ang sina- 
unang mga Ehipsiyo, at tungkol sa kanila ay sumu- 
lat ang istoryador na si Herodotus (Il, 84): “Lubhang 
magkakaiba ang isinasagawa nilang medisina, anu- 
pat isang karamdaman lamang ang pinagagaling ng 
bawat manggagamot. Napakarami ng mga mang- 
gagamot sa buong bansa, anupat ang ilan ay espe- 
syalista sa mata, ang ilan ay sa ngipin, ang ilan ay 
may kinalaman sa tiyan, at ang ilan naman ay sa 
mga tagong karamdaman.” 

Sa Ehipto, kabilang sa mga pamamaraan sa pag- 
oopera ang cauterization upang makontrol ang pag- 


KARAMDAMAN AT PANGGAGAMOT 


durugo, at ang pag-aangat sa piraso ng buto na 
maaaring nakadiin sa utak ng isang tao kung nag- 
karoon ng basag ang kaniyang bungo. Ginamitan ng 
mga balangkat (splint) ang mga baling buto, anupat 
natuklasan pa nga ang ilang momya na may mga 
balangkat na yari sa balat ng punungkahoy na bi- 
nendahan. (Ihambing ang Eze 30:20, 21.) May mga 
siruhano sa sinaunang Babilonya at ipinahihiwatig 
ito sa Kodigo ni Hammurabi, na nagtatakda ng singil 
ng mga manggagamot at bumabanggit sa “isang 
bronseng kutsilyo na pang-opera.” 

May mga dentista noon sa Fenicia. Ang isang na- 
tagpuang ispesimen na gawa ng dentista ay gina- 
mitan ng pinong alambreng ginto upang pagdi- 
kit-dikitin ang anim na ngipin sa ibaba. Sa isa 
pang ispesimen, alambreng ginto ang ginamit bi- 
lang pangkabit sa mga ngipin na nanggaling sa 
ibang tao. 

Impluwensiya ng Mahika at Huwad na Reli- 
hiyon. Tungkol sa mga manggagamot ng Ehipto 
at sa kanilang mga panlunas, ang The International 
Standard Bible Encyclopaedia (Tomo IV, p. 2393) ay 
nagsabi: “Mula sa naingatang sinaunang medikal na 
mga papiro, na ang pinakamalaki ay ang Papyrus 
Ebers, alam natin na ang kaalaman sa medisina ng 
mga manggagamot na ito ay batay lamang sa kani- 
lang obserbasyon, halos puro mahika, at di-kaayon 
ng siyensiya. Bagaman marami silang pagkakataon 
para pag-aralan ang anatomiya ng tao, halos wala 
silang alam tungkol dito, masyadong sinauna ang 
mga paglalarawan nila sa mga karamdaman, at wa- 
lang-bisa ang karamihan sa daan-daang reseta na 
nasa mga papiro. Pati ang kanilang pamamaraan sa 
pag-eembalsamo ay maling-mali anupat ilan la- 
mang sa kanilang mga momya ang mapepreser- 
ba kung ang klima ay hindi gaya niyaong sa Ehip- 
to. ”--Inedit ni J. Orr, 1960. 

Ang Pranses na manggagamot at iskolar na si 
Georges Roux (sa kaniyang aklat na Ancient Iraq, 
1964, p. 305-309) ay nagsabi: “Ang diyagnosis at 
prognosis ng mga manggagamot ng Mesopotamia 
ay magkahalong pamahiin at tumpak na obserba- 
syon.” Doon ay may sinanay at propesyonal na 
mga manggagamot na naniniwalang karamihan 
sa mga karamdaman ay may mahiwagang pinag- 
mulan ngunit isinasaalang-alang din nila ang ibang 
mga sanhi, gaya ng pagkahawa, pagkain, at inu- 
min. Kung minsan ay pinapupunta ng mangga- 
gamot ang mga pasyente sa isang manghuhula, ang 
saserdoteng baru, na nagsisikap namang tuklasin 
ang lihim na pagkakasala na sanhi ng karamda- 
man. O maaaring papuntahin ng manggagamot ang 
maysakit sa saserdoteng ashipu, na gumagamit na- 
man ng mga bulong at mga ritwal ng mahika 
upang magpalabas ng mga demonyo. Sinabi pa ni 
Roux: “Tulad ng kaniyang mga astronomo, ibinatay 


KARAMDAMAN AT PANGGAGAMOT 


ng mga manggagamot ng Mesopotamia ang kani- 
lang sining sa mga doktrinang metapisikal at sa ga- 
yon ay tinanggihan nila ang kapaki-pakinabang na 
paghahanap ng makatuwirang mga paliwanag.” 

Itinuring ng mga Babilonyo si Ea bilang panguna- 
hing diyos ng pagpapagaling. Bilang proteksiyon la- 
ban sa masasamang espiritu, nagsuot sila ng mga 
agimat at anting-anting. Kinilala ng mga Griego si 
Hygeia bilang ang diyosang nagbabantay sa kalusu- 
gan, at si Asclepius (Asklepios, Aesculapius) naman 
ay nagsilbing inspirasyon sa mga manggagamot sa 
sinaunang Gresya. Iniuugnay ng mga Romano sa 
ilang bathala ang pagpapagaling ng partikular na 
mga sakit. Halimbawa, iniugnay kay Febris ang 
mga lagnat. Ang isang sagisag na iniuugnay sa 
Griegong diyos na si Asclepius ay isang baston 
na may nakapulupot na ahas. (LARAWAN, Tomo 2, 
p. 530) Ang waring kahawig nito na caduceus, isang 
baston na may mga pakpak at mga serpiyenteng 
magkapulupot, na isang emblema ng medisina, ay 
kopya ng baston na sa sining na Romano ay ipina- 
kikitang hawak ng diyos na si Mercury. 

Tungkol sa sinaunang mga paniniwala hinggil sa 
mga sakit, ang The Interpreter's Dictionary of the 
Bible (Tomo 1, p. 847) ay nagsabi: “Sa mga primiti- 
bong lahi, itinuturing na ang karamdaman ay re- 
sulta ng pangingibabaw sa isang tao ng mahika ng 
kaniyang kaaway, o kaya'y bunga ng pagkontra sa 
isang mahiwagang kapangyarihan. Alinman ang 
totoo, kapag mahirap pagalingin ang mga sakit, ipi- 
napalagay na ang sanhi ng mga ito ay mahika, 
panggagaway, at pangkukulam, at ang ihahatol ay 
mula sa shaman, o albularyo. Tungkulin niyang 
alamin ang mahiwagang sanhi ng karamdaman, at 
sikaping itaboy iyon sa pamamagitan ng mga ora- 
syon, mga anting-anting, mga droga, at mga bu- 
long."---Inedit ni G. Buttrick, 1962. 

Ipinakikita ng Kasulatan na pinasapitan ni Sata- 
nas ng sakit si Job (Job 2:7) at na paminsan-minsan 
ay pag-ali ng demonyo ang sanhi ng karamda- 
man. (Mat 17:14-18) Kaya naman may saligan ang 
sinaunang mga pagano upang iugnay sa pag-ali 
ng demonyo ang ilang karamdaman. Ngunit, di- 
tulad nila, hindi kailanman gumamit ng mahi- 
ka ang tapat na Hebreong mga saserdote at mga 
manggagamot upang makapagpagaling. (Deu 18:9- 
13) Hindi bumigkas si Jesu-Kristo at ang kaniyang 
mga tunay na tagasunod ng mahiwagang mga bu- 
long, kahit noong nagpapalayas sila ng mga demo- 
nyo sa pagpapagaling. Kapag naging Kristiyano ang 
mga dating nagsasagawa ng mahika, iniiwan nila 
ang gayong makademonyong mga gawain, at tiyak 
na hindi gagamit ng okultismo ang Kristiyanong 
manggagamot ni papupuntahin man niya sa mahi- 
ko ang kaniyang pasyente.--Gaw 19:18, 19. 


1448 


Katumpakan ng mga Konsepto sa Kasula- 
tan. Tungkol kay Hippocrates, isang Griegong 
manggagamot noong ikalima at ikaapat na sig- 
lo B.C.E. na kilala bilang “ama ng makabagong me- 
disina,” ay sinabi: “Wala siyang kaugnayan sa mga 
ospital ng templo noong kaniyang panahon, na 
kontrolado ng mga saserdote ni Asclepius, ang 
diyos ng pagpapagaling.” (The World Book Encyclo- 
pedia, 1987, Tomo 9, p. 227) Halos kapanahon ni 
Hippocrates si Malakias, ngunit ang kalakhang ba- 
hagi ng sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga ka- 
ramdaman ay isinulat ni Moises mga isang libong 
taon ang kaagahan. Gayunman, pansinin ang pa- 
nanalitang ito: “Ang pinakamahuhusay na mana- 
naliksik sa medisina ngayon na pinakamasulong sa 
kanilang gawain ay nagsasabi na ang Bibliya ay 
isang walang kamali-maling siyentipikong aklat. 
... Ang mga katotohanan hinggil sa buhay, diyag- 
nosis, panggagamot, at pag-iwas sa sakit na iniulat 
sa Bibliya ay higit na makabago at mapananaligan 
kaysa sa mga teoriya ni Hippocrates, na marami sa 
mga ito ay hindi pa napatutunayan, at ang ilan ay 
natuklasang maling-mali.”--Dr. H. O. Philips, sa 
isang liham sa The AMA [American Medical Asso- 
ciation] News, inilathala sa isyu ng Hulyo 10, 1967. 

Tungkol sa Kristiyanong manggagamot na si Lu- 
cas, na sumulat ng isang Ebanghelyo at ng aklat ng 
Mga Gawa, sinabi ni Dr. C. Truman Davis: “Kapag 
nagbibigay siya ng medikal na paglalarawan, ito ay 
tumpak na tumpak. Gumagamit si Lucas ng may 
kabuuang dalawamput tatlong teknikal na salitang 
Griego na matatagpuan sa mga isinulat nina Hip- 
pocrates, Galen at sa iba pang mga akda sa medisi- 
na noong yugtong iyon.”--Arizona Medicine Mar- 
so 1966, “Medicine and the Bible,” p. 177. 

Kadalasan, kapaki-pakinabang sa kalusugan ang 
pagtupad sa Kautusan. Bilang halimbawa, iniutos 
nito na tabunan ang dumi ng tao kapag sila'y nasa 
isang kampamento ng militar (Deu 23:9-14), sa ga- 
yo'y nagsisilbi itong malaking proteksiyon laban sa 
mga nakahahawang sakit na dala ng mga langaw 
gaya ng disintirya at tipus. Naiwasan ang kontami- 
nasyon ng pagkain at tubig dahil espesipikong bi- 
nanggit ng Kautusan na anumang bagay na mahu- 
lugan ng isang patay na ‘maruming’ nilalang ay 
ituturing na marumi at may mga hakbang na kai- 
langang gawin, kasama na rito ang pagbasag sa na- 
rumhang sisidlang luwad.--Lev 11:32-38. 

Kapansin-pansin na sinabi: “Ang paglaban sa sa- 
kit ay mahalaga sa batas na ito, na kung susun- 
din ay malaki ang maitutulong upang maiwasan 
ang mga sakit na nakukuha sa pagkain gaya ng 
polioencephalitis, mga lagnat na may kaugnayan sa 
bituka, pagkalason sa pagkain, at mga parasitong 
bulati. Ang pagtiyak na malinis ang suplay ng tubig 


1449 


ang pinakaepektibong paraan upang mapigilan ang 
paglitaw at pagkalat ng mga karamdamang gaya ng 
amoebiasis, mga lagnat na may kaugnayan sa bitu- 
ka, kolera, bilharziasis, at spirochetal jaundice. Ang 
mga pamamaraang ito ng paglaban sa sakit, na 
isang pangunahing bahagi ng alinmang sistema 
para sa kalusugang pambayan, ay partikular na 
mahalaga para sa kapakanan ng isang bansa na na- 
mumuhay sa primitibong mga kalagayan sa isang 
subtropikal na rehiyon ng lupa.”---The Interpreter's 
Dictionary of the Bible, inedit ni G. Buttrick, 1962, 
Tomo 2, p. 544, 545. 

Sa kaniyang aklat na The Bible and Modern Med- 
icine, itinawag-pansin ni A. Rendle Short, M.D., na 
sa mga bansang nakapalibot sa sinaunang Israel, 
ang batas hinggil sa kalinisang pambayan, kung 
mayroon man, ay napakasimple lamang. Sinabi pa 
niya: “Kaya naman lalong nakagugulat malaman na 
ang aklat na tulad ng Bibliya, na sinasabing di-kaa- 
yon ng siyensiya, ay may kodigo ng kalinisan, at na- 
kagugulat ding malaman na sa mga aklat ng batas 
ng isang bansa na kaaalpas pa lamang sa pagkaali- 
pin, anupat madalas na dinadaluhong ng mga kaa- 
way at dinadala sa pagkabihag sa pana-panahon, ay 
may napakahusay at napakamakatuwirang kodigo 
ng mga alituntuning pangkalusugan. Kinikilala ito 
ng mapananaligang mga awtoridad, kahit niyaong 
mga di-gaanong interesado sa relihiyosong aspekto 
ng Bibliya.”--London, 1953, p. 37. 

Ayon sa Kautusan, kabilang ang kuneho at ang 
baboy sa mga hayop na bawal kainin ng mga Isra- 
elita. (Lev 11:4-8) Hinggil dito, sinabi ni Dr. Short: 
“Totoo, kumakain tayo ng baboy, rabit at kuneho, 
ngunit ang mga hayop na ito ay karaniwang may 
mga parasito at ligtas lamang kung lulutuing ma- 
buti ang pagkain. Ang baboy ay kumakain ng ma- 
ruruming bagay, at mayroon itong dalawang uri 
ng bulati, ang trichina at ang tape worm, na maa- 
aring maipasa sa tao. Hindi ito gaanong mapanga- 
nib sa kasalukuyang mga kalagayan sa bansang 
ito, ngunit napakamapanganib nito sa sinaunang 
Palestina, at mas mabuti kung iiwasan noon ang 
pagkaing iyon.”--The Bible and Modern Medicine, 
p. 40, 41. 

Sa espirituwal, mental, at pisikal na paraan, nag- 
karoon din ng mabuting epekto sa mga Israelita 
ang panghahawakan nila sa matuwid na mga kahi- 
lingan ni Jehova hinggil sa kalinisang-asal sa sek- 
so. (Exo 20:14: Lev 18) Ang mga Kristiyanong nag- 
iingat ng moral na kalinisan ay nagtatamo rin ng 
mga kapakinabangan sa kalusugan. (Mat 5:27, 28: 
1Co 6:9-11: Apo 21:8) Ang pagtupad sa matataas 
na pamantayang moral ng Bibliya ay nagsisilbing 
proteksiyon laban sa mga sakit na naililipat sa pag- 
tatalik. 


KARAMDAMAN AT PANGGAGAMOT 


Inirekomenda ni Pablo kay Timoteo na uminom 
ng kaunting alak para sa sikmura nito at sa malimit 
nitong pagkakasakit. (1Ti 5:23) Pinatutunayan ng 
makabagong-panahong pananaliksik na ang alak ay 
may mga sangkap na nakapagpapagaling. Si Dr. Sal- 
vatore P. Lucia, Propesor ng Medisina, University of 
California School of Medicine, ay nagsabi: “Ginaga- 
mit ang alak sa maraming dako bilang panlunas sa 
mga karamdaman sa sistema ng panunaw. ... Da- 
hil sa sangkap na tanin at sa banayad na antisepti- 
kong katangian ng alak, kapaki-pakinabang ito sa 
paggamot ng koliko sa bituka, mucous colitis, pagti- 
tibi, pagtatae at marami pang ibang sakit sa tiyan at 
bituka na sanhi ng impeksiyon.” (Wine as Food and 
Medicine, 1954, p. 58) Sabihin pa, iminungkahi ni 
Pablo kay Timoteo na ‘gumamit ng kaunting alak,’ 
hindi ng maraming alak, at hinahatulan ng Bibliya 
ang paglalasing.--Kaw 23:20: tingnan ang KALASI- 
NGAN, PAGLALASING. 

Ipinakikita ng Kasulatan na maaaring makaa- 
pekto sa pisikal na kalusugan ang isip at emo- 
syon, bagaman halos kamakailan lamang nabatid 
ng karamihan sa mga mananaliksik sa medisina 
ang kaugnayan ng pisikal na pagkakasakit at ng 
emosyonal na kalagayan ng isang tao. Sinasabi ng 
Kawikaan 17:22: “Ang masayang puso ay nakabu- 
buti bilang pampagaling, ngunit ang bagbag na es- 
piritu ay tumutuyo ng mga buto.” Nakapipinsala ang 
mga emosyong gaya ng inggit, takot, kasakiman, 
poot, at makasariling ambisyon, samantalang naka- 
bubuti naman, at kung minsan ay nakagagamaot, 
ang pagpapasulong at pagpapamalas ng pag-ibig, 
kagalakan, kapayapaan, mahabang pagtitiis, kabai- 
tan, kabutihan, pananampalataya, kahinahunan, at 
pagpipigil sa sarili na mga bunga ng espiritu ng 
Diyos. (Gal 5:22, 23) Sabihin pa, hindi itinuturing ng 
Kasulatan ang lahat ng karamdaman bilang resulta 
ng kalagayan ng isip at emosyon, ni tinututulan 
man nito ang lahat ng panggagamot ng mga doktor. 
“Minamahal na manggagamot” ang itinawag ni Pa- 
blo sa tapat na Kristiyanong si Lucas.---Col 4:14. 

Kuwarentenas. Ayon sa Kautusan, ang isang 
tao na may nakahahawang sakit o pinaghihinalaang 
mayroon nito ay dapat ikuwarentenas, samakatuwid 
nga, ibukod sa iba nang ilang panahon. Pitong-araw 
na kuwarentenas ang ipinatutupad kapag sinusuri 
ang mga tao, mga kasuutan, at iba pang mga gamit, 
o mga bahay, kung mayroon bang ketong ang mga 
ito. (Lev 13:1-59, 14:38, 46) Gayundin, ang isang tao 
ay ituturing na marumi sa loob ng pitong araw ka- 
pag nakahipo siya ng bangkay ng tao. (Bil 19:11-13) 
Bagaman hindi sinasabi ng Kasulatan kung pangka- 
lusugan ang layunin ng kababanggit na tuntunin, 
naglaan ito ng proteksiyon sa ibang indibiduwal sa- 
kaling ang ikinamatay ng taong iyon ay nakahaha- 
wang sakit. 


KARAMDAMAN AT PANGGAGAMOT 


Makasagisag na Pagkakapit. Nagkasakit sa 
espirituwal ang Juda at Jerusalem dahil sa kanilang 
mga kasalanan. (Isa 1:1, 4-6) Bagaman tinangka ng 
mga lider ng relihiyon ng Jerusalem na pagalingin 
ang pagkasira ng bayan, anupat may-kabulaanan 
nilang sinasabi na may kapayapaan (Jer 6:13, 14), 
hindi nila napigilan ang pagkawasak ng lunsod no- 
ong 607 B.C.E. Ngunit ipinangako ni Jehova na 
magpapasapit siya ng paggaling para sa Sion, o Je- 
rusalem (Jer 30:12-17, 33:6-9), isang kagalingang 
natupad nang bumalik ang mga Judiong nalabi sa 
kanilang sariling lupain noong 537 B.C.E. 

Natanto ni Jesu-Kristo ang pagiging may-sakit sa 
espirituwal ng mga makasalanan at sinikap niyang 
ilapit sila kay Jehova para sa espirituwal na pagpa- 
pagaling. Kaya naman nang punahin siya dahil sa 
pagkain at pag-inom niya kasama ng mga manini- 
ngil ng buwis at mga makasalanan, sinabi ni Je- 
sus: “Yaong malulusog ay hindi nangangailangan 
ng manggagamot, kundi yaong mga may sakit. Ako 
ay pumarito upang tawagin, hindi ang mga taong 
matuwid, kundi ang mga makasalanan upang mag- 
sisi. ”--Luc 5:29-32. 

Tinatalakay sa Santiago 5:13-20 ang paggamot sa 
espirituwal na pagkakasakit na maaaring marana- 
san ng isang miyembro ng kongregasyong Kristiya- 
no. Ipinahihiwatig ng konteksto na ang pagkakasakit 
ay kabaligtaran ng kagalakan, kung kaya ipinakiki- 
ta nito na ang tinatalakay ni Santiago ay hindi pisi- 
kal na karamdaman, kundi espirituwal na pagkaka- 
sakit. May kinalaman sa mga hakbang na panlunas 
at sa bisa ng mga ito, sumulat si Santiago: “Mayro- 
on bang sinumang may sakit [sa espirituwal] sa 
inyo? Tawagin niya ang matatandang lalaki [ang 
matatanda] ng kongregasyon, at ipanalangin nila 
siya [upang marinig niya ang panalangin at su- 
mang-ayon siya sa pamamagitan ng pagsasabi ng 
“Amen"], na pinapahiran siya ng langis [anupat pi- 
natitibay-loob siya sa pamamagitan ng nakaaaliw at 
nakagiginhawang tagubilin mula sa Salita ng Diyos, 
upang muli siyang maging kaisa ng kongregasyon 
(Aw 133:1, 2; 141:5)] sa pangalan ni Jehova [lakip 
ang katapatan sa Diyos at kaayon ng Kaniyang la- 
yunin]. At ang panalangin ng pananampalataya [na 
ihahandog ng matatandang lalaki alang-alang sa ta- 
ong may-sakit sa espirituwal] ay magpapagaling 
sa isa na may dinaramdam [sa espirituwal], at iba- 
bangon siya ni Jehova [mula sa kalumbayan at sa 
pagkadamang pinabayaan na siya ng Diyos, anupat 
palalakasin siya ni Jehova upang makalakad siya sa 
daan ng katotohanan at katuwiran (Fil 4:13)]. Ga- 
yundin, kung nakagawa siya ng mga kasalanan, 
ito ay ipatatawad sa kaniya [ni Jehova (Aw 32:5; 
103:10-14), kung malugod na tatanggapin ng indi- 
biduwal ang mga panalangin at ang pagsaway, pag- 
tutuwid, at payo mula sa Salita ng Diyos na ibibigay 


1450 


sa kaniya ng matatandang lalaki, at may-pagsisisi 
siyang manunumbalik at lalakad sa tamang daan 
(Aw 119:9-16)].” 

Pagharap sa Karamdaman. Ang pagkakasa- 
kit ay isang kalamidad na maaaring sumapit sa 
isang tao kahit mayaman siya sa materyal. (Ec 5: 
16, 17: ihambing ang Mat 16:26.) Sagana sa masa- 
sarap na pagkain ang ilang indibiduwal ngunit hin- 
di sila masisiyahan sa mga iyon kung mayroon si- 
lang karamdaman sa sikmura o sa bituka. (Ec 6: 
1, 2) Binanggit na kung minsan ay nagkakasakit 
din sa pisikal ang espirituwal na mga kapatid ni 
Jesu-Kristo. (Mat 25:39, 40) Nakaranas ng pisikal 
na pagkakasakit ang mga Kristiyanong gaya nina 
Epafrodito, Timoteo, at Trofimo (Fil 2:25-30, 1Ti 
5:23, 2Ti 4:20), ngunit walang ulat sa Bibliya na 
makahimalang pinagaling ng mga apostol ang mga 
Kristiyanong ito. 

Gayunpaman, kapag nagkasakit sa pisikal ang isa 
sa mga lingkod ng Diyos, wasto lamang na ma- 
nalangin siya kay Jehova ukol sa tibay ng loob 
upang matiis niya ang kaniyang karamdaman at 
ukol sa espirituwal na lakas upang maingatan niya 
ang kaniyang katapatan sa panahong ito ng pisikal 
na kahinaan. 'Aalalayan ni Jehova ang gayong tao 
sa kama ng karamdaman. '---Aw 41:1-3, tingnan din 
ang 1Ha 8:37-40. 

Gayunman, kung ang isang tao ay magpapasok 
ng dugo sa kaniyang katawan upang gamutin ang 
kaniyang karamdaman, lalabagin nito ang kautusan 
ng Diyos.---Gen 9:3, 4; Gaw 15:28, 29: tingnan ang 
Dugo. 

Kayang alisin ni Jehova ang mga sakit. (Exo 
15:26: 23:25; Deu 7:15) Sumulat si Isaias tungkol sa 
isang panahon kapag “walang sinumang tumata- 
han ang magsasabi: 'Ako ay may sakit” (Isa 33:24) 
at tungkol sa espirituwal na pagpapagaling sa bu- 
lag, bingi, pilay, at pipi, anupat ipinangangako rin 
sa mga hulang ito ang pisikal na pagpapagaling. 
(Isa 35:5, 6) Noong nasa lupa si Jesu-Kristo, pina- 
galing niya kapuwa sa pisikal at espirituwal na mga 
paraan yaong mga maysakit sa pamamagitan ng 
pagtupad sa Mesiyanikong hula, “Siya mismo ang 
kumuha ng aming mga sakit at nagdala ng aming 
mga karamdaman.” (Mat 8:14-17: Isa 53:4) Ang sa- 
ligan ng mga pagpapagaling na ito ay ang pagha- 
hain niya ng kaniyang buhay bilang tao, na siyang 
kasukdulan ng landasing tinahak niya mula nang 
bumaba sa kaniya ang espiritu ng Diyos sa Ilog Jor- 
dan noong 29 C.E. Kaya naman, ang mga Kris- 
tiyano ay may saligan para sa pag-asa at may 
saganang patotoo na sa pamamagitan ng binuhay- 
muling si Jesu-Kristo at ng Kaharian ng Diyos, ang 
masunuring sangkatauhan ay hindi lamang pansa- 
mantalang pagagalingin sa kanilang karamdaman, 


1451 


kundi permanenteng palalayain mula sa kasalanan, 
karamdaman, at kamatayan na nagmula kay Adan. 
Dahil dito, ang lahat ng papuri ay nauukol kay Je- 
hova, na tinukoy ni David bilang ang isa na “nagpa- 
pagaling ng lahat ng iyong karamdaman.”--Aw 
103:1-3, Apo 21:1-5. 


KARANGALAN. Ang pangunahing terminong 
Hebreo na tumutukoy sa “karangalan” ay ka-vohdh,, 
na literal na nangangahulugang “bigat.” (Ihambing 
ang pagkakagamit ng kaugnay na mga termino sa 
1Sa 4:18 at 2Sa 14:26.) Kaya nga ang isa na pinara- 
rangalan ay maituturing na bigatin, o may sinasahi. 
Sa Griego, ang pangngalang ti:me' ay nagtatawid ng 
diwa ng “karangalan,” “paggalang,” “halaga,” “kaha- 
lagahan.” Sa gayon, ang pandiwang ti-ma'/o ay maa- 
ari ring mangahulugang “tinakdaan ng halaga” (Mat 
27:9); ang pangngalang ti-me” ay maaaring magtag- 
lay ng diwa ng “halaga” (Mat 27:6, Gaw 4:34): at ang 
pang-uring timi'os naman ay maaaring mangahulu- 
gang “iginagalang,” “mahal,” at “mahalaga.'---Gaw 
5:34: 20:24: 1Co 3:12. 

Ang Diyos na Jehova at ang Kaniyang Anak. 
Bilang ang Maylalang at Soberano, ang Diyos na Je- 
hova ay karapat-dapat pag-ukulan ng karangalan, 
pagpipitagan o paggalang. (1Ti 1:17: Heb 3:3, 4, Apo 
4:9-11) Iniuukol ng mga tao ang karangalang ito sa 
pamamagitan ng paggawa ng kung ano ang kalu- 
gud-lugod sa paningin niya, gaya ng laging ginaga- 
wa ng kaniyang Anak. (Ju 8:29, 49) Noong may bisa 
pa ang tipang Kautusan, mapararangalan ng mga 
Israelita si Jehova sa pamamagitan ng paghahandog 
nila ng kanilang pinakamaiinam bilang mga hain. 
--Kaw 3:9, Mal 1:6-8. 

Ang basta pagsamba sa pormalistikong paraan ay 
hindi maituturing na isang tunay na pagpaparangal 
sa Makapangyarihan-sa-lahat. Kailangan din ang 
tunay na pag-ibig sa mga daan ni Jehova at taimtim 
na pagnanais na gawin ang kaniyang kalooban. Hin- 
di ito taglay ng relihiyosong mga lider ng Judaismo 
noong panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa. 
--Mar 7:6: Isa 29: 13. 

Ipinakita ni Jesu-Kristo ang sakdal na halimbawa 
ng pagpaparangal sa kaniyang Ama, anupat isina- 
gawa niya nang walang kapintasan ang Kaniyang 
kalooban hanggang sa punto na ihain niya ang ka- 
niyang buhay. (Mat 26:39: Ju 10:17, 18) Dahil nalu- 
lugod siyang gawin ang kalooban ng Ama, pinara- 
ngalan siya ng kaniyang Ama sa pamamagitan ng 
pagkilala sa kaniya bilang ang Kaniyang minamahal 
at sinang-ayunang Anak. (2Pe 1:17, Mat 17:5) Nang 
matapos na ang makalupang landasin ni Jesus, pi- 
nagkalooban ng Diyos ang kaniyang Anak ng kara- 
ngalan at karingalan na lubhang nakahihigit kaysa 
sa tinaglay ni Jesus bago siya naging tao. (Fil 2:9- 


KARANGALAN 


11) Ipinakikita ng kaso ni Jesu-Kristo kung paano 
pararangalan ng Kataas-taasan ang lahat ng nagpa- 
parangal sa Kaniya, anupat kinikilala sila bilang Ka- 
niyang sinang-ayunang mga lingkod at pinagpapa- 
la sila nang labis-labis.--- 1Sa 2:30. 

Yamang ang Diyos na Jehova ang isa na lubhang 
dumakila sa kaniyang Anak, ang lahat ng tuma- 
tangging kumilala kay Jesu-Kristo bilang ang imor- 
tal na Hari ng mga hari at Panginoon ng mga pangi- 
noon ay hindi nagpaparangal sa Ama. Dahil sa 
kaniyang katayuan at dahil sa mga naisakatuparan 
niya, ang Anak ay karapat-dapat pag-ukulan ng ka- 
rangalan at matapat na suporta. (Ju 5:23, 1Ti 6:15, 
16; Apo 5:11-13) Ang lahat ng nagnanais na mapa- 
rangalan ng Anak bilang kaniyang sinang-ayunang 
mga alagad ay dapat tumulad sa kaniyang halimba- 
wa at manghawakan nang may katapatan sa kani- 
yang turo.---Ro 2:7, 10. 

Mga Iba Pa na Dapat Parangalan. Bagaman 
sa Diyos na Jehova at sa kaniyang Anak nararapat 
iukol ang pinakamalaking karangalan, may mga ug- 
nayan sa gitna ng mga tao na nangangailangan din 
ng pag-uukol ng karangalan. Dapat parangalan ng 
mga anak ang kanilang mga magulang sa pamama- 
gitan ng pagiging masunurin. (Deu 5:16; Efe 6:1, 2) 
Kapag ang mga magulang ay nangailangan, mapa- 
rarangalan sila ng kanilang adultong mga anak 
sa pamamagitan ng kusang-loob na pagbibigay ng 
materyal na tulong. (Mat 15:4-6, 1Ti 5:3, 4) Baga- 
man dapat parangalan ng asawang lalaki ang kani- 
yang asawang babae sa pamamagitan ng pakikitu- 
ngo sa kaniya nang may pag-ibig at dignidad, dapat 
ding parangalan ng asawang babae ang kaniyang 
asawang lalaki sa pamamagitan ng pagpapasakop at 
pagpapakita ng matinding paggalang. (1Pe 3:1-7) 
Ang mga matatanda na nagpapagal sa pagtuturo ay 
dapat bigyan ng “dobleng karangalan,” anupat ma- 
liwanag na kalakip dito ang materyal na tulong. (1Ti 
5:17, 18) Dapat parangalan ng mga aliping Kristiya- 
no ang kanilang mga panginoon sa pamamagitan 
ng magalang na pagganap sa mga atas na ibinibi- 
gay sa kanila. (1Ti 6:1, 2) Ang mga tagapamahala 
at ang iba pang mga may awtoridad ay dapat pag- 
ukulan ng karangalan, o paggalang, na nararapat sa 
kanilang posisyon. (Ro 13:7) Anuman ang kanilang 
kalagayan sa buhay, ang lahat ng uri ng tao, bilang 
mga nilalang ng Diyos, ay nararapat pag-ukulan ng 
karangalan.-- 1Pe 2:17. 

Dapat manguna ang mga Kristiyano sa pagpapa- 
kita ng dangal sa kanilang mga kapananampalata- 
ya. (Ro 12:10) Kalakip dito ang paghanap, hindi sa 
sariling kapakinabangan ng isa, kundi yaong sa iba. 
(1Co 10:24) Humihiling ito ng kusang-loob na pag- 
sasagawa ng mabababang gawain. (Luc 22:26, Ju 
13:12-17) Mapananatili ang mainam na espiritung 


KARAYOM 


ito kung aalalahanin na mahalaga sa Diyos ang ba- 
wat mananampalataya at na kailangan ng mga 
Kristiyano ang isa't isa, kung paanong nakadepende 
sa isa't isa ang bawat sangkap ng katawan ng tao. 
--1Co 12:14-27. 

Bagaman hindi naman sila naghahanap ng ka- 
luwalhatian, makatuwirang ikinababahala ng mga 
Kristiyano ang pagpapanatili ng marangal na kata- 
yuan sa harap ng Diyos na Jehova at ng kani- 
yang Anak. Kailangan dito ang pagbabantay laban 
sa mga pakikipagsamahan na nakapagpapasama at 
ang pagtanggi sa mga pagnanasa ng makasalanang 
laman. Makapananatili lamang ang isa bilang isang 
marangal na sisidlang magagamit ng Diyos tanging 
kung mananatili siyang dalisay sa moral at espiritu- 
wal. (1Te 4:3-8, 2Ti 2:20-22, Heb 13:4) Dito nakasa- 
lig ang tunay na karangalan. 


KARAYOM. Isang pahaba at payat na kasang- 
kapan na matulis sa isang dulo at may butas naman 
sa kabilang dulo; ginagamit sa pagtatahi kasama ng 
sinulid (o kung minsan ay mga hibla ng katad) at sa 
pagbuburda. (Exo 28:6, 35:34, 35, Ec 3:7: Luc 5:36) 
Bagaman sa sinaunang mga lugar ay may natukla- 
sang mga karayom na yari sa buto at ng ilan na 
gawa sa garing, mga karayom na bronse ang kara- 
niwang ginagamit noon. Kahawig na kahawig ang 
mga ito ng makabagong-panahong mga karayom. 
Mga karayom na bronse na iba't iba ang haba 
mula 4 hanggang 14 na sentimetro (1.5 hanggang 
5.5 pulgada) ang natagpuan sa Palestina. Ang ilang 
karayom na bronse ng mga Ehipsiyo ay may haba 
na mula 8 hanggang 9 na sentimetro (3 hanggang 
3.5 pulgada). 


KARAYOM, BUTAS NG. “Sa isang ilustra- 
syon may kinalaman sa pagpasok sa Kaharian, sina- 
bi ni Jesu-Kristo: “Mas madali pa sa isang kamel- 
yo na makalusot sa butas ng karayom kaysa sa 
isang taong mayaman na makapasok sa kaharian 
ng Diyos.” (Mat 19:24: Mar 10:25) Ipinapalagay ng 
ilan na ang butas ng karayom na tinutukoy ay isang 
maliit na pintuang-daan na madaraanan ng isang 
kamelyo, bagaman may kahirapan, kapag inalisan 
ito ng pasan. Gayunman, ang salitang Griego para 
sa “karayom” na masusumpungan sa Mateo 19:24 at 
Marcos 10:25 (rha-phis') ay hinalaw sa isang pandi- 
wa na nangangahulugang “tahiin.” Bukod diyan, 
ang salitang Griego na lumilitaw sa katulad na ulat 
ng Lucas 18:25 (be-lo'ne) ay ginagamit upang tumu- 
koy sa isang literal na karayom na pantahi sa sugat. 
May kinalaman sa mga terminong Griegong ito, bi- 
nanggit ng Vine's Expository Dictionary of Old and 
New Testament Words: “Ang ideya na ang ‘butas ng 
karayom ay kumakapit sa maliliit na pintuang- 
daan ay waring makabago, walang bakas ng ide- 


1452 


yang ito noong sinaunang panahon. Layunin ng 
Panginoon sa pananalitang iyon na ipahayag ang 
isang bagay na imposible para sa mga tao at hindi 
na kailangang padaliin ang mahirap na bagay na 
iyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng ibang kahu- 
lugan sa karayom maliban sa isang ordinaryong 
instrumento. ”-- 1981, Tomo 3, p. 106. 

Bilang isang hyperbole, idiniin ng ilustrasyon 
kung gaano kahirap para sa mga taong mayaman 
hindi lamang basta ang magsimulang maglingkod 
sa Diyos kundi ang aktuwal na makapasok sa Kaha- 
rian.--1Ti 6:17-19, Luc 13:24. 


KAREA Kalbo, Pagkakalbo]. Isang lalaki ng 
Juda na ang mga anak na sina Johanan at Jonatan 
ay mga pinuno ng mga hukbong militar sa Juda. 
Iyon ay noong panahong atasan ng hari ng Babilo- 
nya si Gedalias na mamahala sa mga Judeanong 
hindi dinala sa pagkatapon sa Babilonya kasunod ng 
pagkawasak ng Jerusalem noong 607 B.C.E.---2Ha 
25:21-23: Jer 40:7, 8. 


KARETA. Tingnan ang PAGSASAKA, MGA KAGA- 
MITAN SA. 


KARIMA-RIMARIM NA BAGAY. Ang sa- 
litang ta-av' (marimarim) at ang kaugnay na toh-@#- 
vah’ (karima-rimarim na bagay) ay lumilitaw nang 
mga 140 beses sa Hebreong Kasulatan. Sa Bibliya, 
ang mga ito ay nagpapahiwatig ng matinding pag- 
kasuklam o pagtatakwil sa mga bagay o mga tao da- 
hil sa paglabag ng mga ito sa partikular na mga si- 
mulain o dahil sa hindi pag-abot ng mga ito sa 
espesipikong mga pamantayan na pinanghahawa- 
kan ng isa. 

Kaya naman sa Genesis 43:32 ay mababasa natin 
na isang “karima-rimarim na bagay” (“kasuklam- 
suklam,” AS-T9g) para sa mga Ehipsiyo ang kumaing 
kasama ng mga Hebreo, at sa Genesis 46:34 naman 
ay sinasabing “ang bawat tagapagpastol ng tupa 
ay karima-rimarim na bagay [“kasuklamsuklam,” 
AS-Tg] sa Ehipto.” Ayon kay G. Rawlinson, ang pag- 
kasuklam na ito ng mga Ehipsiyo ay dahil mababa 
ang tingin nila sa mga banyaga lalo na sa mga ta- 
gapag-alaga ng kawan. Muli, sa Exodo 8:25-27, ma- 
babasa natin na palibhasa'y alam na alam ni Moises 
na sagrado sa mga Ehipsiyo ang ilang uri ng hayop 
(partikular na ang baka), iginiit niya na pahintulu- 
tan ni Paraon ang mga Israelita na magpunta sa 
ilang upang doon isagawa ang kanilang paghahain 
sapagkat iyon ay isang “bagay na karima-rimarim 
sa mga Ehipsiyo.” (Egypt and Babylon From Sacred 
and Profane Sources, 1885, p. 182) Sabihin pa, ang 
gayong pamantayan ng mga Ehipsiyo ay hindi iti- 
nakda ng Diyos na Jehova ni sinang-ayunan man 
niya.--Tingnan ang NAKAMUMUHING BAGAY. 


1453 


Ipinakikita sa Kasulatan na ang ipinahayag na 
mga pamantayan, mga simulain, at mga kahilingan 
ng Diyos ang wastong saligan ng pagkarimarim. 
(Lev 18:1-5, Deu 23:7) Kaayon nito, sinasabi ng 
Awit 14:1: “Ang hangal ay nagsabi sa kaniyang 
puso: ‘Walang Jehova.” Gumawi sila nang kapaha- 
pahamak, gumawi sila nang karima-rimarim [isang 
anyo ng taʻav'] sa kanilang gawain. Walang sinu- 
mang gumagawa ng mabuti.” Kaya naman ang 
pagsusuri sa mga tekstong gumagamit ng mga sa- 
litang Hebreo na taav’ at toh-e-vah' ay nagbibi- 
gay-linaw tungkol sa pangmalas ng Diyos sa mga 
bagay-bagay. Ipinakikita rin nito kung bakit magka- 
ibang-magkaiba o magkasalungat ang pangmalas 
o saloobin niyaong mga sumusunod sa Salita ng 
Diyos at niyaong mga nagtatakwil dito dahil gusto 
nilang sundin ang sarili nilang pamantayan o ang 
pamantayan ng iba.---Kaw 29:27. 

Sa Gitna ng mga Canaanita. Bago pumasok 
ang Israel sa Canaan, nilinaw ni Jehova sa kanila 
ang mga gawain at kaugalian ng mga tao sa Cana- 
an na karima-rimarim sa kaniya, at dapat din nilang 
kasuklaman ang mga iyon. (Lev 18:26-30) Panguna- 
hin na sa mga iyon ang idolatriya. Sinabi ng Diyos: 
“Ang mga nililok na imahen ng kanilang mga diyos 
ay susunugin ninyo sa apoy. Huwag mong nanasa- 
in ang pilak at ang ginto na nasa mga iyon, ni ku- 
kunin mo man iyon para sa iyong sarili, dahil baka 
masilo ka niyaon: sapagkat iyon ay isang bagay na 
karima-rimarim [thoh-tavath'] kay Jehova na iyong 
Diyos. At huwag kang magpapasok ng karima-rima- 
rim na bagay [thoh-@-:vah'] sa iyong bahay at ikaw 
ay maging isang bagay na nakatalaga sa pagkapuk- 
sa na tulad niyaon. Dapat kang lubos na marimarim 
doon at talagang kasuklaman mo iyon [wetha ‘ev’ 
tetha-aven nu], sapagkat iyon ay isang bagay na na- 
katalaga sa pagkapuksa.” (Deu 7:25, 26) Ang sinu- 
mang Israelita na gagawa ng mga imahen para sa 
pagsamba ay dapat sumpain. (Deu 27:15) Gaanu- 
man kaganda ang pagkakagawa sa mga iyon, ang 
gayong mga imahen ay dapat kasuklaman ng bayan 
ng Diyos.---Eze 7:20; ihambing ang Isa 44:18-20. 

Ang iba pang mga gawain ng mga Canaanita na 
dapat maging karima-rimarim sa Israel ay: espiri- 
tismo kasama ang pakikipag-usap sa patay, pang- 
eengkanto, panghuhula ng kapalaran (Deu 18:9-12), 
paghahandog ng mga bata sa apoy para sa kanilang 
mga diyos (Deu 12:31, Jer 32:35, 2Ha 16:3), insesto, 
sodomiya, at bestiyalidad. (Lev 18:6, 22-30, 20:13) 
Walang alinlangang ang sodomiya, na isang gawa- 
ing kasuklam-suklam, ang dahilan kung bakit ibini- 
gay ang mahigpit na tuntunin na nagsasabing ang 
pagsusuot ng damit ng di-kasekso ay “karima-rima- 
rim.” (Deu 22:5) Nagkaroon din ang mga Canaanita 
ng mga “sagradong” patutot na lalaki at babae sa 
templo, ngunit ipinagbawal ni Jehova ang pagdada- 


KARIMA-RIMARIM NA BAGAY 


la sa kaniyang bahay ng 'upa sa isang patutot o ng 
bayad sa isang aso, “sapagkat ang mga iyon ay ka- 
rima-rimarim.”--Deu 23:17, 18, 1Ha 14:24. 

Dahil sa mga ito at sa iba pang “kasuklam-suklam” 
o “karima-rimarim” na mga gawain, inutusan ng 
Diyos na Jehova ang Israel na italaga sa pagkapuksa 
ang mga Canaanita upang hindi sila mahawahan ng 
huwad na relihiyon. (Deu 20:17, 18) Ang sinumang 
Israelita na magsasagawa ng gayunding mga bagay 
o magtataguyod ng gayong apostasya ay tatang- 
gap ng gayundin mismong parusa.---Deu 13:12-15, 
17:2-7: Ezr 9:1, 11-14. 

Nahawa ang Israel. Sa iba pang bahagi ng He- 
breong Kasulatan, ang ta-@v' at toh-e@:vah' ay nag- 
lalarawan sa pandaraya sa negosyo (Deu 25:13- 
16, Kaw 11:1, 20:10, 23), pagsisinungaling (Aw 
5:6; 119:163, Kaw 12:19, 22), pangangalunya (Eze 
33:26), pagnanakaw, kasakiman, paniniil sa mga 
dukha (Eze 18:10-13), pagmamapuri, pagbububo ng 
dugong walang-sala, pagpapakana ng bagay na na- 
kasasakit, pagpapatotoo nang may kabulaanan, at 
paglikha ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid, 
ang lahat ng ito ay sinasabing “karima-rimarim” 
sa Diyos.--Kaw 3:32, 6:16-19: 11:20, 15:26, 24:9, 
26:24-26. 

Gayundin, kung ang isang tao ay nagsasagawa 
ng mga bagay na ito, hindi katanggap-tanggap sa 
Diyos ang kaniyang pagsamba, anupat ang mga 
hain at maging ang mga panalangin ng taong iyon 
ay “karima-rimarim” sa Diyos. (Kaw 15:8, 9; 21:27, 
28:9) Dahil dito, nang maglaon ay tinukoy ni Jeho- 
va bilang “karima-rimarim” ang mga hain at insen- 
so ng mga apostatang Israelita, gayundin ang ka- 
nilang mga pagdiriwang ng bagong buwan [new 
moon] at Sabbath. (Isa 1:11-17) Tinanong niya sila: 
“Maaari bang magkaroon ng pagnanakaw, pagpas- 
lang at pangangalunya at pagsumpa nang may ka- 
bulaanan at paggawa ng haing usok para kay Baal 
at pagsunod sa ibang mga diyos na hindi ninyo na- 
kilala, at paririto ba kayo at tatayo sa harap ko sa 
bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan, at 
sasabihin ba ninyo, “Tiyak na maliligtas kami, sa 
kabila ng paggawa ng lahat ng karima-rimarim na 
bagay [“kasuklamsuklam,” AS-T9] na ito? Ang ba- 
hay bang ito na tinatawag sa aking pangalan ay na- 
ging isa lamang yungib ng mga magnanakaw sa in- 
yong paningin?” (Jer 7:9-11) Hindi nila ikinahiya 
ang kanilang karima-rimarim na mga gawa.---Jer 
6:15: 8:12. 

Bagaman ang mga lider ng Israel, ang mga hari 
at mga saserdote, ay nagkasala sa paggawa ng mga 
ito o kumunsinti sa mga ito (1Ha 21:25, 26, 2Ha 
21:2-12: 2Cr 28:1, 3; 33:2-6, 36:8, 14; Eze 8:6-17, 43: 
7, 8), inutusan ang tapat na mga propeta ng Diyos 
na ipaalam sa taong-bayan ang pagkarimarim ni 


KARIT 


Jehova sa kanilang mapaghimagsik na landasin at 
babalaan sila tungkol sa mga kahihinatnan nito. 
(Eze 16:2, 51, 52, 20:4, 22:2, 23:36) Ang taong- 
bayan ay hinimok na itakwil ang gayong karima- 
rimarim na mga gawain at manumbalik sa mga ba- 
tas ng Diyos at sa kaniyang mga pamantayan ng 
paggawi. (Eze 14:6) Ang patuloy na pagsasagawa ng 
mga bagay na karima-rimarim sa Diyos ay hahan- 
tong lamang sa pagkatiwangwang at pagkawasak. 
(Jer 44:4, 22: Eze 6:11, 7:3-9: 11:21, 12:16; 33:29) 
Pagkatapos ng pagkatapon, ikahihiya ng ilan ang ka- 
nilang masasamang lakad, at bibigyan sila ni Jeho- 
va ng “isang bagong espiritu.”--Eze 6:9: 11:18-21, 
36:31. 

Ipinakikita ng karanasan ni Job na ang mga nag- 
tataguyod ng mga pamantayan ng Diyos ay posi- 
bleng libakin (Job 30:9, 10) at itakwil ng kanilang 
mga dating kakilala (Job 19:19, Aw 88:8), sapagkat 
“kinapootan [ng mga iyon] ang sumasaway, at ang 
nagsasalita ng mga bagay na sakdal ay kinasusuk- 
laman nila.” (Am 5:10) “Nakamumuhi sa mga ha- 
ngal ang lumayo sa kasamaan.” (Kaw 13:19) Ngunit 
naririmarim ang Diyos sa mga pumipilipit sa kani- 
yang mga pamantayan anupat inaari nilang 'matu- 
wid ang balakyot’ at 'balakyot ang matuwid.” (Kaw 
17:15) Nangangako siya na lubusan niyang babalig- 
tarin ang mga kalagayan sa hinaharap para sa ka- 
niyang mga lingkod na itinuturing na karima-rima- 
rim ng mga kaaway.--Isa 49:7: ihambing ang Mat 
5:10-12, 1Pe 3:16, 4:1-5, tingnan ang KASUKLAM- 
SUKLAM NA BAGAY, KARIMA-RIMARIM NA BAGAY. 


KARIT. Tingnan ang PAGSASAKA, MGA KAGAMI- 
TAN SA. 

KARITON. Tingnan ang KARWAHE, KARITON. 
KARKA [Sahig]. Isang lugar sa timugang hang- 


ganan ng Juda sa pagitan ng Addar (Blg. 2) at Az- 
mon. (Jos 15:1-4) Hindi matiyak sa ngayon kung 
saan ang eksaktong lokasyon nito. Ipinapalagay ng 
ilang iskolar na ito ang matibay na tipunang-tubig 
na natuklasan sa pinagsasalubungan ng Wadi el- 
“Ain at Wadi Umm Hashim, mga 4 na km (2.5 mi) 
sa STS ng Azmon (‘Ain el-Qeseimeh).---Tingnan 
ang KADES, KADES-BARNEA. 


KARKOR. Lugar na pinagkampuhan sa S ng 
Jordan. Dito nalupig ang nalalabing mga hukbo ng 
Midianitang mga hari na sina Zeba at Zalmuna 
nang biglaan silang salakayin ni Hukom Gideon at 
ng kaniyang mga hukbo. (Huk 8:10, 11) Hindi alam 
sa ngayon kung saan ang eksaktong lokasyon ng 
Karkor. 


KARNE. Tingnan ang IDOLO, KARNENG INIHAN- 
DOG SA MGA, LAMAN, PAGKAIN. 


1454 


KARO. Isang sasakyan na may dalawang gu- 
long, hinihila ng kabayo, at pangunahing dinisenyo 
para sa pakikipagbaka sa halip na gamiting trans- 
portasyon ng mga sundalong hindi nakikipagbaka. 
Ang apat na terminong Hebreo na tumutukoy sa 
karo (merkav' [1Ha 4:26], merka'vah' [Gen 41:43]: 
re'khev [1Ha 1:5]: rekhuv [Aw 104:3]) ay pare- 
parehong nagmula sa pandiwang salitang-ugat na 
ra:khav, na nangangahulugang “sumakay.” (Gen 
24:61: 1Sa 25:42: 1Ha 18:45) Ang terminong Grie- 
go naman para sa karo ay har'ma. (Gaw 8:28) Sa pa- 
nahon ng pakikipagbaka, ang karo ay isang mabi- 
lis na sasakyan, nakatuntong dito ang mga kawal 
samantalang nanunudla, anupat nagtitingin silang 
kasindak-sindak habang lumulusob sa mga kala- 
bang naglalakad. Sa sinaunang mga bantayog, ma- 
raming iba't ibang disenyo ng mga karo ang maki- 
kita, na patunay lamang na malawakang ginamit 
ang mga ito noong sinaunang panahon. 

Ang pinakasimpleng karo ay kadalasang binubuo 
ng isang platapormang nakapatong sa isang ehe at 
may harang sa magkabilang gilid na hanggang hita 
ang taas. Madaling sumakay dito dahil bukas ang li- 
kuran ng kaha. Ang kaha ng karo ay may panghila 
at pamatok na nakasingkaw sa mga kabayo. Kada- 
lasan, ang mga karo ay kinakabitan ng iba pang 
mga kasangkapan gaya ng lalagyan ng talanga at 
busog, mga kalasag, at mga sibat. Isa pang panga- 
nib sa mga kalabang naglalakad ang nakausling 
mga lingkaw na bakal na nakakabit sa mga boha ng 
mga gulong ng ilang karong pandigma. (Jos 17:16, 
18, Huk 1:19) Kapag iisa lamang ang nagpapatak- 
bo sa karo, ang renda ay nakapalibot sa kaniyang 
baywang o balakang sa panahon ng pakikipagbaka 
upang mahawakan niya ang mga sandata sa kani- 
yang mga kamay. Sa mas malalaki at mas mabibi- 
gat na karo na hinihila ng maraming kabayo ay 
may nakasakay na dalawa, tatlo, o apat, anupat ang 
isa ay tagapagpatakbo at may isa o dalawang man- 
dirigma, at marahil ay isang tagahawak ng kalasag. 
--Exo 14:7, tlb sa Rbi8. 

Sa paglipas ng panahon, patuloy pang pinahusay 
ang bilis, pagkilos, at katatagan ng karo. Halimbawa, 
naging mas madali itong maniobrahin at naging 
mas matatag nang ilipat sa bandang hulihan ang 
ehe. Nang palitan ng mga gulong na de-rayos ang 
solidong mga gulong, gumaan ito at lalong bumilis. 
(1Ha 7:33) Nang maglaon, naging pangkaraniwan 
ang mga gulong na may anim na rayos, bagaman 
ang ilang gulong ay may apat, walo o mas marami 
pang rayos. Gumaan din ang karo nang gamitan ito 
ng magagaan na kahoy at iilang piyesa na lamang 
nito ang yari sa katad, bronse, o bakal. Dahil dito, 
mabubuhat ito ng isa o dalawang lalaki sa baku- 
bakong daan o patawid sa mga sapa. 


1455 


Gumamit ng mga karong pandigma ang mara- 
ming bansang pagano na sumalansang sa Israel. 
Noong 1513 B.C.E., sa Dagat na Pula, nilipol ni 
Jehova ang buong hukbo ni Paraon, kasama ang 
600 pantanging karong pandigma nito “at lahat ng 
iba pang karo ng Ehipto.” (Exo 14:6, 7: 15:4, 19; Jos 
24:6) Noong sinasakop ng mga Israelita ang Lupang 
Pangako, nilupig nila ang kanilang mga kaaway at 
sinunog nila ang karamihan sa mga karong nabihag 
nila. (Jos 11:4-9) Inalipin ni Jabin na hari ng Cana- 
an ang mga Israelita sa loob ng 20 taon hanggang 
sa pangyarihin ni Jehova na mabalaho at mawasak 
sa agusang libis ng Kison ang 900 karo nito na may 
mga lingkaw na bakal, na nasa ilalim ng pangungu- 
na ni Sisera. (Huk 4:2, 3, 13, 15, 16; 5:28) Noong pa- 
nahon ng mga hari ng Israel, may mga pagkakata- 
ong nakipagbaka sa kanila ang mga Filisteo, mga 
Ehipsiyo, mga Etiope, mga Siryano, mga Asiryano, 
at mga Babilonyo gamit ang malalaking hukbo ng 
mga karo, anupat sa isang pagkakataon ay umabot 
pa nga nang 32,000. (1Sa 13:5, 2Sa 1:6, 1Cr 19:6, 
7, 18: 2Cr 12:2, 3: 14:9: 16:8, Isa 37:21, 24) Binang- 
git ng mga propeta sa kanilang mga kapahayagan 
ng kapahamakan ang mga karo na ipinagmamalaki 
ng mga bansang iyon.--Jer 50:37, 51:21, Mik 5: 
10, 15. 

Sa panahon ng pakikipagdigma, mas pabor sa 
mga karo ang patag na mga dako, gaya ng Kapata- 
gan ng Filistia at ng malawak na Libis ng Jezreel, 
kaysa sa maburol na lupain. Minsan, ipinaghambog 
ng mga Siryano na matatalo ng kanilang mga karo 
ang Israel kung mapabababa nila ito sa mga bundok 
upang makipaglaban sa patag na lupain, sapagkat 
inakala nila na “ang Diyos ng Israel ay isang Diyos 
ng mga bundok.” Gayunman, pinatunayan ng ma- 
saklap na pagkatalo ng mga Siryano na si Jehova 
ay “isang Diyos [din] ng mabababang kapatagan.” 
--1Ha 20:23-30. 

Sa Israel, noong panahon lamang ni Solomon 
nagsimulang magkaroon ng malaking hukbo ng 
mga karo ang bansa. Malamang na ito'y dahil sa 
babala ng Diyos sa mga hari na huwag silang mag- 
parami ng mga kabayo, na para bang nakasalalay 
sa mga iyon ang seguridad ng bansa. Nilimitahan 
ng pagbabawal na ito ang paggamit ng mga karo, 
yamang mga kabayo ang ginagamit para patakbu- 
hin ang mga sasakyang ito. (Deu 17:16) Nang ba- 
balaan ni Samuel ang bayan tungkol sa pabigat na 
ipapataw ng mga haring tao, sinabi niya sa kanila: 
“Ang inyong mga anak na lalaki ay kukunin niya at 
ilalagay sila bilang kaniya sa kaniyang mga karo.” 
(1Sa 8:11) Nang tangkain ni Absalom at ni Adonias 
na agawin ang pagkahari, kapuwa sila nagpagawa 
ng kani-kaniyang karo, at 50 lalaki ang tumatakbo 
sa unahan ng mga ito. (2Sa 15:1: 1Ha 1:5) Nagtira 
si David ng 100 buhay na kabayong pangkaro ma- 


KARO 


tapos niyang talunin ang hari ng Zoba.---2Sa 8:3, 4; 
10:18. 

Upang palakasin ang hukbo ng Israel, pinarami ni 
Haring Solomon ang mga karo hanggang umabot 
ang mga ito sa bilang na 1,400. (1Ha 10:26, 29, 2Cr 
1:14, 17) Maliban sa Jerusalem, may iba pang mga 
bayang kilala bilang mga lunsod ng karo na nagka- 
roon ng mga pasilidad para pangalagaan ang lahat 
ng sasakyang pandigmang ito.--1Ha 9:19, 22, 2Cr 
8:6, 9: 9:2b. 

Pagkamatay ni Solomon, naging pangkaraniwan 
ang mga karo kapuwa sa hilaga at sa timugang mga 
kaharian. Sa hilagang kaharian, may isang “pinuno 
sa kalahati ng mga karo,” anupat nagpapahiwatig na 
nagkaroon ng dalawang pangunahing pangkat ng 
mga karo. (1Ha 16:9) Nakilala si Haring Jehu dahil 
sa kaniyang mapusok na pagpapatakbo ng karo. 
(2Ha 9:20) Ilang hari ng Juda at ng Israel, gaya nina 
Ahab, Jehoram, Ahazias, at Josias, ang nasugatan 
at namatay sa kanilang mga karo.--1Ha 22:34-38, 
2Ha 9:21, 24, 27: 2Cr 18:33, 34; 35:23, 24. 

Ganito ang sinabi ng propetang si Isaias sa ma- 
paghimagsik na Israel: “Sa aba niyaong mga buma- 
baba sa Ehipto upang magpatulong, yaong mga na- 
nanalig sa hamak na mga kabayo, at naglalagak ng 
kanilang tiwala sa mga karong pandigma, dahil ma- 
rami ang mga iyon, at sa mga kabayong pandigma, 
dahil napakalakas ng mga iyon, ngunit hindi tumi- 
tingin sa Banal ng Israel at hindi humahanap kay 
Jehova.”--Isa 31:1. 

Ang karo ay pangunahin nang isang kagamitang 
pandigma, at ginamit ito sa pagtugis sa mababa- 
ngis na hayop. May mga pagkakataon ding ginamit 
ito sa mapayapang mga layunin. Halimbawa, si 
Jose, bilang administrador ng pagkain sa Ehipto, ay 
sumakay sa isang karo ng karangalan na ikalawa 
lamang sa karo ni Paraon. Sumakay siya sa kani- 
yang karo upang salubungin ang kaniyang ama no- 
ong pumasok si Jacob sa Ehipto. (Gen 41:43, 46:29) 
Nang mamatay si Jacob, maraming karo ang kasa- 
ma sa prusisyon ng libing na naglakbay mula sa 
Ehipto patungong Macpela, ang dakong libingan na 
binili ni Abraham. (Gen 50:7-14) Bilang transpor- 
tasyon, ang mga karo ay ginamit din ng mga ha- 
ring sina Rehoboam at Ahab, ni Naaman na Sirya- 
nong pinuno ng hukbo, at ng Etiopeng opisyal na 
nag-anyaya sa ebanghelistang si Felipe na makisa- 
kay sa kaniya sa daang pababa sa Gaza. (1Ha 12:18, 
18:44, 45, 2Ha 5:21, 26, Gaw 8:28-31, 38) Sa mga 
prusisyon noon, ang matagumpay na mga tagapa- 
mahala ay sumasakay sa mga karong napapalamu- 
tian at may bubong. Inialay ng apostatang mga ta- 
gapamahala ng Juda ang sagradong mga karo at 
ang mga kabayong humihila sa mga ito sa pagsam- 
ba sa araw.---2Ha 23:11. 


KARPINTERO 


Makasagisag na Paggamit. Sa makasagisag 
at makahulang diwa, ang mga karo ay mga sagisag 
ng digmaan gaya rin ng busog at ng tabak. (Isa 21: 
7, 9: Zac 9:10) “Ang mga karong pandigma ng 
Diyos” ay inilarawan bilang “sampu-sampung libo, 
libu-libong paulit-ulit pa,” na nagpapahiwatig ng 
di-malulupig na kapangyarihan ng Diyos upang 
puksain ang kaniyang mga kaaway.--Aw 68:17; 
2Ha 6:17. 


KARPINTERO. Isang artisano, bihasang 
manggagawa, o manggagawa sa kahoy. Ang ter- 
minong Hebreo na cha-rash' ang karaniwang itina- 
tawag sa isang “manggagawa,” “bihasang mangga- 
gawa,” o “tagapagtayo,” na gumagamit ng iba't 
ibang materyales gaya ng kahoy, metal, o bato. 
(2Ha 12:11, 2Cr 24:12: Exo 28:11: 1Cr 14:1) Ang ka- 
tumbas nito sa Griego ay te'kton, na isinalin bilang 
“karpintero” sa Mateo 13:55 at Marcos 6:3. 

Upang maitayo ang pagkalaki-laking arka ayon 
sa parisang ibinigay ni Jehova, maraming gawaing 
pagkakarpintero na kinailangang isagawa si Noe at 
ang kaniyang tatlong anak.---Gen 6:14-16. 

Noon, ang mga karpintero sa Israel ay inuupahan 
upang magtayo ng mga bahay at, nang maglaon, 
ng mga istraktura na gaya ng mga sinagoga. Baga- 
man ang kalakhang bahagi ng mga gusali ay yari 
sa bato o lupa, gumamit din ng kahoy, halimba- 
wa ay sa mga biga at mga pinto. Ang ilan sa 
mga bagay na ginagawa ng mga karpintero noong 
panahon ng Bibliya ay mga muwebles, gaya ng 
mga mesa, mga tuntungan, at mga bangko. Mara- 
ming kagamitan gaya ng mga araro at mga pang- 
giik na kareta ang sa kabuuan o sa ilang bahagi ay 
yari sa kahoy. (2Sa 24:22) Nang itayo ang taberna- 
kulo at gawin ang mga kagamitan nito, pantanging 
pinatnubayan ng Diyos na Jehova sina Bezalel at 
Oholiab. Pinahusay ng kaniyang espiritu ang kaka- 
yahan ng mga ito upang makagawa sila ng pinaka- 
malinam na obra sa kahoy, at pati na sa iba pang 
materyales. (Exo 31:2-11) May mga dalubhasang 
manggagawa sa kahoy na dinala noon mula sa Tiro 
para sa pagtatayo ng bahay ni David. (2Sa 5:11) 
Gumamit si Zerubabel ng mga karpintero nang ita- 
yo ang ikalawang templo sa Jerusalem.---Ezr 3:7. 

Si Jesus ay hindi lamang tinawag na “anak ng 
karpintero” (Mat 13:55) kundi tinawag din siyang 
“karpintero.” (Mar 6:3) Yamang kadalasa'y itinutu- 
ro ng isang amang Hebreo sa kaniyang anak na 
lalaki ang hanapbuhay niya, tiyak na natuto si 
Jesus ng pagkakarpintero mula sa kaniyang ama- 
amahang si Jose. 


KARTA [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “bayan"]. Isang lunsod na ibinigay sa 
mga Meraritang Levita mula sa mana ng Zebulon. 


1456 


(Jos 21:34) Itinuturing ng ilan na ito rin ang Katat. 
--Jos 19:15. 


KARTAN [isang anyo ng Kiriataim, nanga- 
ngahulugang “Doblihang Bayan']. Isang lunsod ng 
Neptali na ibinigay sa mga Gersonitang Levita. (Jos 
21:27, 32) Lumilitaw na tinatawag itong Kiriataim 
sa 1 Cronica 6:76. Karaniwang ipinapalagay na ang 
Kartan ay ang Khirbet el-Qureiyeh, na mga 21 km 
(13 mi) sa KHK ng Lunas ng Hula. 


KARUMIHAN. 
SAN. 


KARUNUNGAN. Ang Biblikal na diwa ng ka- 
runungan ay nagdiriin sa matinong pagpapasiya 
salig sa kaalaman at pagkaunawa, ang kakayahang 
gamitin nang matagumpay ang kaalaman at pagka- 
unawa upang lutasin ang mga suliranin, iwasan ang 
mga panganib, abutin ang mga tunguhin, o payu- 
han ang iba na gawin ang mga iyon. Kabaligtaran 
ito ng kamangmangan, kahangalan, at kabaliwan, 
na madalas na ipinakikitang naiiba sa karunungan. 
--Deu 32:6, Kaw 11:29, Ec 6:8. 

Ang mga pangunahing termino na tumutukoy sa 
karunungan ay ang Hebreong chokh:mah’ (pandi- 
wa, chakham') at ang Griegong so-phi'a, kasama 
ang kaugnay na mga anyo ng mga ito. Nariyan din 
ang Hebreong tu:shiyah, na maaaring isalin bi- 
lang “mabungang paggawa" o “praktikal na karunu- 
ngan,” at ang Griegong phro'ni-mos at phro'ne-sis 
(mula sa phren, ang “pag-iisip”), na nauugnay sa 
“katinuan,” “pagkamaingat,” o “praktikal na karunu- 
ngan.” 

Ang karunungan ay nagpapahiwatig ng lawak ng 
kaalaman at lalim ng pagkaunawa, anupat dahil dito 
ay nagiging matino at malinaw ang pagpapasiya, na 
isang katangian ng karunungan. Ang taong maru- 
nong ay “nag-iingat ng kaalaman,” anupat mayroon 
siyang mapagkukunan nito. (Kaw 10:14) Bagaman 
“karunungan ang pangunahing bagay,” sinasabi ng 
payo na “sa lahat ng iyong matatamo, magtamo 
ka ng pagkaunawa.” (Kaw 4:5-7) Ang “pagkauna- 
wa” (understanding), na isang malawak na termi- 
nong kalimita'y sumasaklaw sa “kaunawaan” (dis- 
cernment), ay nagpapatibay sa karunungan, anupat 
nakadaragdag nang malaki sa pagiging maingat at 
sa malayong pananaw, na kapansin-pansing mga 
katangian din ng karunungan. Ang pagiging mai- 
ngat ay nagpapahiwatig ng mabuting pagpapasiya 
at naipamamalas sa pamamagitan ng pag-iingat, 
pagpipigil sa sarili, pagiging katamtaman, o pagti- 
timpi. Ang “taong maingat [anyo ng phro'ni-mos]" 
ay nagtayo ng kaniyang bahay sa ibabaw ng ba- 
tong-limpak, palibhasa'y patiuna niyang nakikita 
ang posibilidad na magkaroon ng isang bagyo, ang 


Tingnan ang MALINIS, KALINI- 


1457 


taong mangmang naman ay nagtayo ng kaniyang 
bahay sa buhanginan at dumanas ng kasakunaan. 
—Mat 7:24-27. 

Pinatitibay rin ng pagkaunawa ang karunungan 
sa iba pang mga paraan. Halimbawa, maaaring si- 
nusunod ng isang tao ang isang partikular na utos 
ng Diyos dahil alam niyang tama ang gayong pag- 
sunod, at sa gayo'y maituturing siyang marunong. 
Ngunit kung talagang nauunawaan niya ang dahi- 
lan para sa utos na iyon, ang mabuting layunin ni- 
yaon, at ang mga pakinabang na makukuha mula 
roon, lalong tumitibay ang kapasiyahan ng kani- 
yang puso na magpatuloy sa matalinong landasin 
na iyon. (Kaw 14:33) Sinasabi ng Kawikaan 21:11 na 
“sa pagbibigay ng kaunawaan sa taong marunong 
ay nagtatamo siya ng kaalaman.” Ang taong maru- 
nong ay nalulugod na makakuha ng anumang im- 
pormasyon na makapagbibigay sa kaniya ng mas 
malinaw na pangmalas sa mga pangyayari, kalaga- 
yan, at mga sanhing nasa likod ng mga suliranin. Sa 
gayo'y “nagtatamo siya ng kaalaman” sa kung ano 
ang gagawin niya may kinalaman sa bagay na iyon 
at nalalaman niya kung anong mga konklusyon ang 
kaniyang bubuuin, kung ano ang kailangan upang 
malutas ang suliranin.--Ihambing ang Kaw 9:9, Ec 
7:25, 8:1, Eze 28:3, tingnan ang KAUNAWAAN. 

Karunungan Mula sa Diyos. Ang karunungan 
sa ganap na diwa nito ay matatagpuan sa Diyos na 
Jehova, na “tanging marunong.” (Ro 16:27, Apo 
7:12) Ang kaalaman ay ang kabatiran sa mga ba- 
gay-bagay, at yamang si Jehova ang Maylalang, 
na “mula pa sa panahong walang takda hanggang 
sa panahong walang takda” (Aw 90:1, 2), alam niya 
ang lahat ng bagay tungkol sa uniberso, ang kaya- 
rian at ang lahat ng naririto, pati ang kasaysayan 
nito magpahanggang sa ngayon. Siya ang gumawa 
ng lahat ng pisikal na batas, siklo, at mga pamanta- 
yan na pinagbabatayan ng mga tao sa kanilang 
pananaliksik at pag-iimbento, anupat kung wala 
ang mga pamantayang ito ay mahihirapan sila at 
wala silang magagamit na matatag na saligan. (Job 
38:34-38, Aw 104:24: Kaw 3:19: Jer 10:12, 13) Maka- 
tuwiran lamang na ang kaniyang moral na mga pa- 
mantayan ay lalong mahalaga para sa katatagan, 
matinong pagpapasiya, at matagumpay na pamu- 
muhay ng mga tao. (Deu 32:4-6, tingnan ang JEHO- 
VA [Isang Diyos ng moral na mga pamantayan].) La- 
hat ng bagay ay kaya niyang maunawaan. (Isa 40: 
13, 14) Bagaman maaaring pahintulutan niyang 
mangyari, at umunlad pa nga pansamantala, ang 
mga bagay na salungat sa kaniyang matuwid na 
mga pamantayan, ang kinabukasan ay nakasalalay 
pa rin sa kaniya at tiyak na magiging kaayon iyon 
ng kaniyang kalooban, at “tiyak na magtatagum- 
pay” ang mga bagay na sinalita niya.---Isa 55:8-11, 
46:9-11. 


KARUNUNGAN 


Salig sa mga kadahilanang ito, maliwanag na “ang 
pagkatakot kay Jehova ang siyang pasimula ng ka- 
runungan.” (Kaw 9:10) “Sino ang hindi matatakot sa 
iyo, O Hari ng mga bansa, sapagkat sa iyo nga na- 
rarapat, sapagkat sa gitna ng lahat ng marurunong 
sa mga bansa at sa gitna ng lahat ng kanilang mga 
pagkahari ay talagang walang sinumang katulad 
mo.” (Jer 10:7) “Siya ay marunong sa puso at mala- 
kas sa kapangyarihan. Sino ang makapagpapakita 
ng pagkasutil sa kaniya at makaaalpas nang walang 
pinsala?” (Job 9:4; Kaw 14:16) Dahil sa kaniyang ka- 
lakasan, maaari siyang mamagitan sa mga pangya- 
yari sa buhay ng mga tao kailanman niya nai- 
sin, anupat minamaniobra ang mga tagapamahala 
o inaalis sila, at sa gayo'y pinatutunayan niyang 
hindi nagmimintis ang kaniyang makahulang mga 
pagsisiwalat. (Dan 2:20-23) Inilalahad ng kasaysa- 
yan ng Bibliya ang walang-saysay na mga pagsisi- 
kap ng makapangyarihang mga hari at ng kanilang 
tusong mga tagapayo na makipagtagisan ng karu- 
nungan sa Diyos, at itinatampok nito kung paano 
niya matagumpay na ipinagbangong-puri ang kani- 
yang mga lingkod na matapat na naghayag ng kani- 
yang mensahe.--Isa 31:2, 44:25-28, ihambing ang 
Job 12:12, B3. 

“Karunungan ng Diyos sa isang sagradong 
lihim.” Naging isang hamon sa karunungan ng 
Diyos ang paghihimagsik na bumangon sa Eden. 
Ang kaniyang matalinong paraan upang wakasan 
ang paghihimagsik na iyon--anupat pinapawi ang 
mga epekto niyaon at isinasauli ang kapayapaan, 
pagkakasuwato, at kaayusan sa kaniyang pansansi- 
nukob na pamilya--ay naging “isang sagradong li- 
him, ang nakatagong karunungan, na patiunang iti- 
nalaga ng Diyos bago pa ang mga sistema ng mga 
bagay,” samakatuwid nga, ang mga sistemang na- 
buo noong panahon ng kasaysayan ng tao sa labas 
ng Eden. (1Co 2:7) Ang mga balangkas ng sagra- 
dong lihim na iyon ay makikita sa mga pakikitungo 
at mga pangako ng Diyos sa kaniyang tapat na mga 
lingkod sa loob ng maraming siglo. Inilarawan at 
isinagisag iyon sa tipang Kautusan sa Israel, pati sa 
pagkasaserdote at mga hain nito, at tinukoy iyon sa 
di-mabilang na mga hula at mga pangitain. 

Sa wakas, pagkatapos ng mahigit na 4,000 taon, 
ang karunungan ng sagradong lihim na iyon ay 
isiniwalat sa katauhan ni Jesu-Kristo (Col 1:26- 
28), na sa pamamagitan niya ay nilayon ng Diyos 
ang “isang pangangasiwa sa hustong hangganan ng 
mga takdang panahon, samakatuwid nga, upang 
muling tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, 
ang mga bagay na nasa langit at ang mga bagay na 
nasa lupa.” (Efe 1:8-11) Ang paglalaan ng Diyos ng 
pantubos para sa kaligtasan ng masunuring sangka- 
tauhan at ang kaniyang layunin na magtatag ng 


KARUNUNGAN 


isang pamahalaan ng Kaharian, na pinamumunuan 
ng kaniyang Anak at may kakayahang wakasan ang 
lahat ng kabalakyutan, ay isiniwalat. Yamang ang 
dakilang layunin ng Diyos ay itinatag at nakasentro 
sa kaniyang Anak, “sa atin [na mga Kristiyano],” si 
Kristo Jesus “ay naging karunungan mula sa Diyos.” 
(1Co 1:30) “Maingat na nakakubli sa kaniya ang la- 
hat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaa- 
laman.” (Col 2:3) Tanging sa pamamagitan niya at 
sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaniya, na 
“Punong Ahente ng [Diyos ukol sa] buhay,” maaa- 
ring matamo ang kaligtasan at buhay. (Gaw 3:15; Ju 
14:6: 2Ti 3:15) Samakatuwid, hindi magtatamo ng 
tunay na karunungan ang isa kung hindi niya isasa- 
alang-alang si Jesu-Kristo at kung hindi niya mati- 
bay na isasalig ang kaniyang mga pagpapasiya sa 
layunin ng Diyos ayon sa pagkakasiwalat nito sa ka- 
tauhan niya.---Tingnan ang JEsu-KRisTO0 (Ang Kani- 
yang Mahalagang Dako sa Layunin ng Diyos). 

Karunungan ng Tao. Sa aklat ng Mga Ka- 
wikaan, ang karunungan ay binibigyang-katau- 
han bilang isang babaing nag-aanyaya sa mga 
tao na tanggapin ang kaniyang iniaalok. Ipinakikita 
ng mga ulat na ito at ng kaugnay na mga teks- 
to na ang karunungan ay isang kombinasyon ng 
maraming bagay: kaalaman, pagkaunawa (under- 
standing, na dito'y kabilang ang kaunawaan [dis- 
cernment]), kakayahang mag-isip, karanasan, ka- 
sipagan, katalinuhan (sa Ingles, shrewdness, ang 
kabaligtaran ng pagiging labis na mapaniwalain 
o walang muwang [Kaw 14:15, 18]), at tamang pag- 
papasiya. Ngunit yamang ang tunay na karunu- 
ngan ay nagsisimula sa pagkatakot sa Diyos na 
Jehova (Aw 111:10, Kaw 9:10), higit pa sa ordina- 
ryong karunungan ang nasasangkot sa nakahihigit 
na karunungang ito, at kasama dito ang pagsunod 
sa matataas na pamantayan, pagpapakita ng katu- 
wiran at katapatan, at panghahawakan sa katoto- 
hanan. (Kaw 1:2, 3, 20-22, 2:2-11: 6:6; 8:1, 5-12) 
Hindi lahat ng karunungan ay nakaaabot sa naka- 
hihigit na karunungang ito. 

Kailanman, ang karunungan ng tao ay hindi ga- 
nap, kundi may pasubali. Sa pamamagitan ng kani- 
yang sariling pagsisikap, maaaring magtamo ang 
tao ng limitadong karunungan, bagaman sa paanu- 
man ay dapat niyang gamitin ang katalinuhang ipi- 
nagkaloob ng Diyos sa tao noong pasimula (binig- 
yan din Niya ng ilang likas na karunungan kahit ang 
mga hayop [Job 35:11; Kaw 30:24-28]). Ang tao ay 
natututo mula sa pagmamasid at paggamit sa mga 
materyales ng paglalang ng Diyos. Ang karunu- 
ngang iyon ay maaaring nagkakaiba-iba sa uri at la- 
wak. Ang salitang Griego na so-phi'a ay kadalasang 
ikinakapit sa kasanayan sa isang partikular na ha- 
napbuhay o trabaho, sa kadalubhasaan at mahusay 


1458 


na pangangasiwa at pagpapasiya sa mga larangan 
ng pamahalaan at negosyo, o sa malawak na kaala- 
man sa isang partikular na larangan ng siyensiya 
o pananaliksik ng tao. Sa katulad na paraan, ang 
Hebreong chokh:mah' at cha:kham' ay ginagamit 
upang ilarawan ang 'kadalubhasaan ng mga mag- 
daragat at mga tagatapal ng barko (Eze 27:8, 9: 
ihambing ang Aw 107:23, 27) at ng mga manggaga- 
wa sa bato at sa kahoy (1Cr 22:15), gayundin ang 
karunungan at kadalubhasaan ng iba pang mga bi- 
hasang manggagawa, na ang ilan ay may mahu- 
say na talento sa iba't ibang uri ng kasanayan. 
(1Ha 7:14: 2Cr 2:7, 13, 14) Maging ang dalubhasang 
mang-uukit ng imahen o manggagawa ng idolo ay 
inilalarawan sa pamamagitan ng gayong mga ter- 
mino. (Isa 40:20, Jer 10:3-9) Ang tusong gawain sa 
pagnenegosyo ay isa ring anyo ng karunungan. 
—Eze 28:4, 5. 

Maaaring makamit ng isa ang gayong uri ng ka- 
runungan kahit na siya ay walang espirituwal na 
karunungan na partikular na inirerekomenda ng 
Kasulatan. Gayunpaman, maaaring paghusayin ng 
espiritu ng Diyos ang ilan sa mga uring ito ng karu- 
nungan kapag ang mga ito ay mapakikinabangan sa 
pagsasakatuparan ng kaniyang layunin. Pinakilos 
ng kaniyang espiritu yaong mga nagtayo ng taber- 
nakulo at gumawa ng mga kasangkapan nito pati na 
yaong mga naghabi ng makasaserdoteng mga kasu- 
utan, mga lalaki't babae, anupat napuspos sila ka- 
puwa ng ‘karunungan at unawa.’ Sa gayo'y hindi 
lamang nila naunawaan kung ano ang ninanais ipa- 
gawa at ang pamamaraan upang matapos ang ga- 
wain kundi naipamalas din nila ang talento, sining, 
imahinasyon, at pagpapasiya na kailangan upang 
makapagdisenyo at makalikha ng napakahusay na 
mga gawa.--Exo 28:3, 31:3-6, 35:10, 25, 26, 31, 35; 
36:1, 2, 4, 8. 

Sinaunang mga taong marurunong. Noong 
sinaunang panahon, ang mga lalaking kilala sa ka- 
nilang karunungan at payo ay lubhang pinahahala- 
gahan ng mga hari at ng iba pa, gaya rin sa nga- 
yon. Ang Ehipto, Persia, Caldea, Edom, at iba pang 
mga bansa ay nagkaroon ng mga lupon ng “taong 
marurunong.” (Exo 7:11; Es 1:13; Jer 10:7; 50:35; 
Ob 8) Maliwanag na kabilang sa mga lupong iyon 
ang mga saserdote at mga opisyal ng pamahalaan, 
ngunit hindi lamang sila. Malamang na kabilang 
din sa mga iyon ang lahat ng ‘matatanda’ ng mga 
bansa na partikular na napabantog dahil sa kani- 
lang karunungan at nakatira malapit sa kabisera 
anupat madali silang mahihingan ng payo. (Iham- 
bing ang Gen 41:8; Aw 105:17-22; Isa 19:11, 12; Jer 
51:57.) Ang mga monarka ng Persia ay may priba- 
dong sanggunian ng pitong marurunong na tao 
para sa mabilisang konsultasyon (Es 1:13-15), at 


1459 


ang mga nakabababang opisyal ng Persia ay maaa- 
ring mayroon ding sariling kawanihan ng taong 
marurunong.---Es 6: 13. 

Sa tulong ng espiritu ng Diyos, si Jose ay nag- 
pamalas ng gayong pagkamaingat at karunungan 
anupat inatasan siya ng namamahalang Paraon 
ng Ehipto bilang kaniyang punong ministro. (Gen 
41:38-41: Gaw 7:9, 10) Si Moises ay “tinuruan sa la- 
hat ng karunungan ng mga Ehipsiyo at naging 
“makapangyarihan sa kaniyang mga salita at mga 
gawa” bago pa man siya atasan ng Diyos bilang ka- 
niyang tagapagsalita. Ngunit hindi ang karunungan 
at kakayahang ito bilang tao ang nagpaging-kuwa- 
lipikado kay Moises para sa layunin ng Diyos. Pag- 
katapos ng kaniyang unang pagtatangka (sa edad 
na mga 40) na tulungan ang kaniyang mga kapatid 
na Israelita, kinailangan pang maghintay ni Moises 
nang 40 taon bago siya isugo ng Diyos upang aka- 
yin ang Israel palabas ng Ehipto, noong siya'y isa 
nang taong marunong sa espirituwal na paraan. 
--Gaw 7:22-36, ihambing ang Deu 34:9. 

Marunong na si Solomon bago pa siya lubusang 
maghari (1Ha 2:1, 6, 9), ngunit mapagpakumbaba 
niyang kinilala na siya ay “isang munting bata la- 
mang” nang manalangin siya kay Jehova at humingi 
ng kaniyang tulong sa paghatol sa bayan ng Diyos. 
Ginantimpalaan siya ng “isang marunong at may- 
unawang puso” na hindi napantayan ng sinuman sa 
mga hari ng Juda. (1Ha 3:7-12) Nahigitan ng kani- 
yang karunungan ang bantog na karunungan ng 
mga taga-Silangan at ng Ehipto, anupat ang Jerusa- 
lem ay madalas puntahan noon ng mga monarka 
o ng kanilang mga kinatawan upang matuto sila 
mula sa Judeanong hari. (1Ha 4:29-34, 10:1-9, 23- 
25) May mga babae rin noong sinaunang mga pana- 
hon na nakilala sa kanilang karunungan.---2Sa 14:1- 
20, 20:16-22, ihambing ang Huk 5:28, 29. 

Hindi laging ginagamit para sa kabutihan. 
Ang karunungan ng tao ay maaaring gamitin para 
sa kabutihan o sa kasamaan. Sa huling nabanggit 
na kaso, maliwanag na nahahayag ito bilang ka- 
runungan na makalaman, hindi espirituwal, hindi 
mula sa Diyos. Si Jehonadab ay “isang taong napa- 
karunong,” ngunit ang kaniyang payo sa anak ni 
David na si Amnon ay salig sa tusong estratehiya at 
manipulasyon ng mga tao sa pamamagitan ng pan- 
lilinlang, anupat nagdulot ng kahina-hinalang ta- 
gumpay at kapaha-pahamak na mga resulta. (2Sa 
13:1-31) May-katusuhang nangampanya si Absa- 
lom upang alisin sa trono ang kaniyang amang hari 
na si David (2Sa 14:28-33, 15:1-6) at nang masakop 
niya ang Jerusalem, hiningan niya ng payo ang da- 
lawa sa mga tagapayo ng kaniyang ama, sina Ahi- 
topel at Husai, may kinalaman sa iba pang mga 
hakbang na maaari niyang may-katusuhang gawin. 


KARUNUNGAN 


Palaging tumpak ang matalinong payo ni Ahitopel 
anupat waring ito'y nagmumula sa Diyos. Gayun- 
paman, siya'y naging isang traidor sa pinahiran ng 
Diyos, at pinangyari ni Jehova na tanggihan ang ka- 
niyang matalinong plano sa pagbabaka at mapili ya- 
ong plano ng tapat na si Husai, na may-kahusa- 
yang nagsamantala sa kapalaluan at mga kahinaan 
ni Absalom upang mapabagsak ito. (2Sa 16:15-23, 
17:1-14) Gaya ng isinulat ni Pablo tungkol sa Diyos: 
“Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang sari- 
ling katusuhan.” At muli: “Alam ni Jehova na ang 
mga pangangatuwiran ng mga taong marurunong 
ay walang saysay. "--1Co 3:19, 20, ihambing ang 
Exo 1:9, 10, 20, 21; Luc 20:19-26. 

Sa kalaunan, inakay ng apostatang mga saserdo- 
te, mga propeta, at marurunong na tao ng bansang 
Israel ang taong-bayan upang salansangin ang payo 
at mga utos ng Diyos na sinalita ng kaniyang mata- 
pat na mga lingkod. (Jer 18:18) Dahil dito, pinang- 
yari ni Jehova na 'ang karunungan ng kanilang mga 
taong marurunong ay maglaho, at ang pagkaunawa 
ng kanilang mga taong maiingat ay magkubli’ (Isa 
29:13, 14; Jer 8:8, 9), anupat winasak niya ang 500- 
taong-gulang na kaharian (gaya ng ginawa niya 
nang maglaon sa mapagmapuring tagawasak ng Je- 
rusalem, ang Babilonya, at sa mapaghambog na di- 
nastiya ng Tiro). (Isa 47:10-15, Eze 28:2-17) Tinang- 
gihan ng mga ito ang espirituwal na karunungan at 
pinili ang makalamang karunungan. 

Ang kawalang-kabuluhan ng karamihan sa 
karunungan ng tao. Nang siyasatin niya “ang 
kapaha-pahamak na kaabalahan” na idinulot sa 
sangkatauhan ng kasalanan at di-kasakdalan, ti- 
nimbang ni Haring Solomon ang halaga ng karunu- 
ngang pinauunlad ng mga tao sa pangkalahatan 
at nasumpungan niyang iyon ay “paghahabol sa 
hangin.” Ang kaguluhan, katiwalian, at mga kaku- 
langan sa di-sakdal na lipunan ng tao ay labis-labis 
kaysa sa kayang ituwid o pagtakpan ng tao, anupat 
yaong “nagtatamo ng saganang karunungan’ ay du- 
maranas ng higit na pagkabigo at pagkainis, mali- 
wanag na dahil lubusan nilang natatanto na wala 
silang gaanong magagawa upang mapabuti ang 
mga kalagayan.--Ec 1:13-18, 7:29, ihambing ang 
Ro 8:19-22, kung saan ipinakikita ng apostol ang 
paglalaan ng Diyos upang wakasan ang pagkaalipin 
ng sangkatauhan sa kasiraan at ang pagpapasakop 
nito sa kawalang-saysay. 

Nasumpungan din ni Solomon na bagaman ang 
gayong karunungan ng tao ay nakalilikha ng iba't 
ibang kaluguran at kahusayan na nagdudulot ng 
materyal na kayamanan, hindi ito makapagdudulot 
ng tunay na kaligayahan o namamalaging kasiya- 
han. Ang taong marunong ay namamatay kasama 
ng hangal, anupat hindi nalalaman kung ano ang 


KARUNUNGAN 


mangyayari sa kaniyang mga pag-aari, at ang kani- 
yang karunungan bilang tao ay naglalaho sa libi- 
ngan. (Ec 2:3-11, 16, 18-21, 4:4: 9:10, ihambing ang 
Aw 49:10.) Kahit habang siya'y nabubuhay, “ang 
panahon at ang di-inaasahang pangyayari” ay ma- 
aaring magdulot ng biglang kapahamakan, anupat 
ang marunong ay naiiwang wala kahit ng mga pa- 
ngunahing pangangailangan gaya ng pagkain. (Ec 
9:11, 12) Sa pamamagitan ng kaniyang sariling ka- 
runungan, kailanman ay hindi matutuklasan ng 
tao ang “gawa ng tunay na Diyos,” anupat hindi 
siya kailanman magtatamo ng mapananaligang ka- 
alaman kung paano lulutasin ang pinakamalulub- 
hang suliranin ng tao.—Ec 8:16, 17, ihambing ang 
Job kab 28. 

Hindi naman sinasabi ni Solomon na lubusang 
walang kabuluhan ang karunungan ng tao. Kung 
ihahambing sa kamangmangan, na kaniya ring si- 
niyasat, ang kapakinabangan ng karunungan kaysa 
sa kahibangan ay gaya niyaong kapakinabangan ng 
“liwanag kaysa sa kadiliman.” Ito'y sapagkat ang 
mga mata ng taong marunong “ay nasa kaniyang 
ulo,” anupat nakatutulong sa kaniyang pag-iisip, sa- 
mantalang ang mga mata ng taong hangal ay hin- 
di nakakakita taglay ang kaunawaan. (Ec 2:12-14, 
ihambing ang Kaw 17:24, Mat 6:22, 23.) Ang karu- 
nungan ay pananggalang na mas nakahihigit ang 
halaga kaysa sa salapi. (Ec 7:11, 12) Ngunit ipinaki- 
ta ni Solomon na may pasubali ang halaga nito, anu- 
pat lubusang nakadepende sa kung ito'y nakaayon 
sa karunungan at layunin ng Diyos. (Ec 2:24: 3:11- 
15, 17: 8:12, 13; 9:1) Baka ang isang tao ay magpa- 
kalabis sa pagsisikap na magpakita ng karunungan, 
anupat gumagawi na siya nang lampas sa kaniyang 
di-sakdal na kakayahan sa isang landasing ma- 
kasasama sa kaniyang sarili. (Ec 7:16, ihambing 
ang 12:12.) Ngunit sa pamamagitan ng masunu- 
ring paglilingkod sa kaniyang Maylalang at pagiging 
kontento sa pagkain, inumin, at sa kabutihang dulot 
sa kaniya ng kaniyang pagpapagal, bibigyan siya ng 
Diyos ng kinakailangang “karunungan at kaalaman 
at kasayahan.”--Ec 2:24-26, 12:13. 

Salungat sa sagradong lihim ng Diyos. Sa 
paglipas ng mga siglo, ang sangkatauhan ay naka- 
pagtipon ng karunungan. Ang karamihan nito ay 
itinuturo sa mga paaralan at sa pamamagitan ng iba 
pang mga paraan ng pagtuturo, samantalang ang 
ilan ay natatamo ng mga indibiduwal sa pamama- 
gitan ng personal na pakikisama sa iba o karanasan. 
Mahalagang malaman ng isang Kristiyano kung 
ano ang tamang saloobin na dapat niyang taglayin 
pagdating sa gayong uri ng karunungan. Sa isang 
ilustrasyon tungkol sa isang di-matuwid na katiwa- 
lang nagmanipula sa mga pautang ng kaniyang pa- 
nginoon sa ilang tao upang magkaroon siya ng ti- 


1460 


wasay na kinabukasan, inilarawan ni Jesus ang 
katiwala bilang kumikilos nang may praktikal na 
karunungan [phro-ni'mos, “nang may kapantasan"].” 
Gayunman, ang katalinuhan at malayong pananaw 
na ito ay ang praktikal na karunungan ng “mga 
anak ng sistemang ito ng mga bagay,” hindi niya- 
ong sa “mga anak ng liwanag.” (Luc 16:1-8, Int) 
Bago nito, pinuri ni Jesus ang kaniyang makalangit 
na Ama dahil ikinubli Niya ang ilang katotohanan 
mula sa “marurunong at matatalino” samantalang 
isiniwalat niya ang mga ito sa kaniyang mga ala- 
gad, na kung ihahambing ay gaya ng “mga sang- 
gol.” (Luc 10:21-24) Ang mga eskriba at mga Pari- 
seo, na nag-aral sa mga paaralang rabiniko, ay 
kabilang sa marurunong at matatalino na iyon. 
--Ihambing ang Mat 13:54-57: Ju 7:15. 

Noong unang siglong iyon, pantanging napaban- 
tog ang mga Griego dahil sa kanilang kultura at na- 
tipong kaalaman, sa kanilang mga paaralan at mga 
grupo ng mga pilosopo. Malamang na ito ang dahi- 
lan kung kaya iniugnay ni Pablo ang ‘mga Griego 
at mga Barbaro” sa ‘marurunong at mga hangal.” 
(Ro 1:14) Ipinakadiin ni Pablo sa mga Kristiyanong 
nasa Corinto, Gresya, na ang Kristiyanismo ay hin- 
di umaasa sa “karunungan [so-phi'an] ng sanlibu- 
tan,” samakatuwid nga, ang sanlibutan ng sangka- 
tauhang hiwalay sa Diyos, ni nakikilala man sa 
pamamagitan niyaon. (1Co 1:20, tingnan ang SANLI- 
BUTAN [Ang sanlibutang hiwalay sa Diyos].) Hindi 
naman ibig sabihin na walang kapaki-pakinabang 
o mabuti sa napakaraming aspekto ng karunungan 
ng sanlibutan, sapagkat kung minsan ay ginagamit 
ni Pablo ang kasanayang natutuhan niya sa hanap- 
buhay na paggawa ng tolda at may mga panahon na 
sumisipi rin siya mula sa mga akdang pampanitikan 
ng makasanlibutang mga awtor upang ilarawan ang 
partikular na mga punto ng katotohanan. (Gaw 18: 
2, 3, 17:28, 29, Tit 1:12) Ngunit ang pangmalas, 
mga pamamaraan, mga pamantayan, at mga tu- 
nguhin ng sanlibutan sa pangkalahatan---ang pilo- 
sopiya nito--ay hindi kasuwato ng katotohanan, 
anupat salungat sa 'karunungan ng Diyos sa sagra- 
dong lihim.” 

Dahil sa karunungan nito, tinanggihan ng sanli- 
butan ang paglalaan ng Diyos sa pamamagitan ni 
Kristo at itinuring itong kamangmangan. Ang mga 
tagapamahala nito, bagaman marahil ay mahuhu- 
say at matatalinong administrador, ang “nagpaba- 
yubay sa maluwalhating Panginoon.” (1Co 1:18, 2: 
7, 8) Ngunit ngayon ay pinatutunayan ng Diyos na 
ang karunungan ng marurunong sa sanlibutan ay 
kamangmangan, anupat hinihiya ang kanilang ma- 
rurunong sa pamamagitan ng paggamit Niya sa iti- 
nuturing nilang “isang mangmang na bagay ng 
Diyos,” gayundin sa mga taong itinuturing nilang 


1461 


'mangmang, mahihina, at mabababa, upang ma- 
tupad ang Kaniyang di-mahahadlangang layunin. 
(1Co 1:19-28) Ipinaalaala ni Pablo sa mga Kristiya- 
nong taga-Corinto na “ang karunungan ng siste- 
mang ito ng mga bagay [at] yaong sa mga ta- 
gapamahala ng sistemang ito ng mga bagay” ay 
mawawalang-kabuluhan, samakatuwid, ang gayong 
karunungan ay hindi bahagi ng espirituwal na men- 
sahe ng apostol. (1Co 2:6, 13) Nagbabala siya sa mga 
Kristiyano sa Colosas laban sa pagiging nasilo ng 
“pilosopiya [phi-lo-so-phi'as, sa literal, pag-ibig sa ka- 
runungan] at walang-katuturang panlilinlang ayon 
sa tradisyon ng mga tao.”--Col 2:8: ihambing ang 
tal 20-23. 

Sa kabila ng pansamantalang mga pakinabang at 
mga tagumpay nito, ang karunungan ng sanlibutan 
ay nakatalagang magbunga ng kabiguan. Ngunit 
ang Kristiyanong kongregasyon ng mga pinahiran 
ng Diyos ay may espirituwal na karunungang aakay 
sa “di-maarok na kayamanan ng Kristo.” Yamang 
ang kongregasyong iyan ay bahagi ng sagradong li- 
him ng Diyos, sa pamamagitan ng pakikitungo niya 
rito at ng kaniyang mga layuning natupad dito 
ay kaniyang ipinaalam o isiniwalat “ang malawak 
na pagkakasari-sari ng karunungan ng Diyos” sa 
pamamagitan ng kongregasyon, maging sa “mga 
pamahalaan at sa mga awtoridad sa makalangit na 
mga dako.” (Efe 3:8-11: 1:17, 18; ihambing ang 1Pe 
1:12.) Palibhasa'y taglay ng mga miyembro nito 
“ang pag-iisip ni Kristo” (ihambing ang Fil 2:5-8), 
sila ay may kaalaman at unawa na lubhang naka- 
hihigit kaysa sa taglay ng sanlibutan, kaya na- 
man makapagsasalita sila, “hindi sa pamamagitan 
ng mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kun- 
di sa pamamagitan niyaong itinuro ng espiritu,” na 
may “bibig at karunungan” na hindi mapasisinu- 
ngalingan ng mga sumasalansang, bagaman ang 
mga Kristiyanong iyon ay maaaring hinahamak bi- 
lang mga “walang pinag-aralan at pangkaraniwan” 
ayon sa pamantayan ng sanlibutan.--- 1Co 2:11-16, 
Luc 21:15, Gaw 4:13, 6:9, 10. 

Pakikipagdigma sa espirituwal. Sa kaniyang 
espirituwal na pakikipagdigma laban sa sinu- 
mang nagbabantang pasamain ang mga kongrega- 
syong Kristiyano, gaya niyaong nasa Corinto, na- 
nalig ang apostol na si Pablo sa makadiyos na 
karunungan. (1Co 5:6, 7, 13; 2Co 10:3-6, ihambing 
ang 2Co 6:7.) Batid niya na “ang karunungan ay 
mas mabuti kaysa sa mga kagamitan sa labanan, 
at kahit isa lamang makasalanan ay makasisira ng 
maraming kabutihan.” (Ec 9:18, 7:19) Ang nabang- 
git niyang “pagtitiwarik ng mga bagay na matibay 
ang pagkakatatag” (2Co 10:4) ay katugma ng ideya 
ng pagkakasalin ng Griegong Septuagint sa isang 
bahagi ng Kawikaan 21:22. Batid ni Pablo ang hilig 


KARUNUNGAN 


ng tao na bigyan ng pangunahing atensiyon ya- 
ong mga may kahanga-hangang paggawi, talento, 
o malakas na personalidad at mapuwersang pana- 
nalita. Batid niya na ang “tahimik na pananalita ng 
taong marunong na may kakaunting materyal na 
kayamanan’ ay madalas ipagwalang-bahala kaysa 
roon sa mga nagtitinging nakahihigit sa kapangya- 
rihan. (Ihambing ang Ec 9:13-17.) Maging si Jesus, 
na hindi nagkaroon ng makalupang yaman at posi- 
syon na tinaglay ni Solomon ngunit nagtaglay ng 
lubhang nakahihigit na karunungan, ay hindi gaa- 
nong iginalang at pinansin ng mga tagapamaha- 
la at ng taong-bayan.--Ihambing ang Mat 12:42, 
13:54-58, Isa 52:13-15, 53:1-3. 

Para sa mga naghahambog sa makalamang mga 
kakayahan (ihambing ang pagkakaiba ng Jer 9:23, 
24) sa halip na sa puso, ang personal na hitsura ni 
Pablo ay “mahina at ang kaniyang pananalita ay ka- 
hamak-hamak.” (2Co 5:12: 10:10) Ngunit iniwasan 
niya ang anumang karangyaan ng pananalita o ang 
pagtatanghal ng karunungan ng tao at ng kapang- 
yarihan nitong manghikayat, upang ang pananam- 
palataya ng kaniyang mga tagapakinig ay mapati- 
bay sa pamamagitan ng espiritu at kapangyarihan 
ng Diyos at masalig kay Kristo sa halip na sa “karu- 
nungan ng tao.” (1Co 1:17: 2:1-5, 2Co 5:12) Dahil sa 
taglay niyang malayong pananaw sa espirituwal, si 
Pablo ay “isang marunong na tagapangasiwa ng 
mga gawain,” hindi sa pagtatayo ng materyal na 
mga bagay kundi sa pagtatayo sa espirituwal, anu- 
pat gumagawang kasama ng Diyos upang makaga- 
wa ng mga alagad na nagpapamalas ng tunay na 
mga katangiang Kristiyano.---1Co 3:9-16. 

Kaya nga, gaanuman kalaking karunungan ng 
sanlibutan ang taglay ng isa dahil sa kaniyang kasa- 
nayan sa mga hanapbuhay, talino sa komersiyo, ka- 
kayahan sa pangangasiwa, o pinag-aralan sa siyen- 
siya o pilosopiya, ang alituntunin ay: “Kung iniisip 
ng sinuman sa inyo na siya ay marunong sa siste- 
mang ito ng mga bagay, magpakamangmang siya, 
upang siya ay maging marunong.” (1Co 3:18) Ang 
tanging dapat niyang ipagmalaki ay ang “pagkaka- 
roon ng kaunawaan at kaalaman tungkol kay Jeho- 
va, ang Isa na nagpapakita ng maibiging-kabaitan, 
katarungan at katuwiran sa lupa,” sapagkat dito na- 
lulugod si Jehova.---Jer 9:23, 24; 1Co 1:31, 3:19-23. 

May-karunungang pangangasiwa. Gaya ng 
sabi ng karunungan na binigyang-katauhan: “Ako 
ay may payo at praktikal na karunungan. Ako---ang 
pagkaunawa, ako ay may kapangyarihan. Sa pama- 
magitan ko ay naghahari ang mga hari, at ang ma- 
tataas na opisyal ay nagtatalaga ng katuwiran. Sa 
pamamagitan ko ay namamahala ang mga prinsipe 
bilang mga prinsipe, at ang lahat ng mga taong ma- 
hal ay humahatol sa katuwiran. Yaong mga umiibig 


KARUNUNGAN 


sa akin ay iniibig ko, at yaong mga humahanap sa 
akin ang siyang nakasusumpong sa akin.” (Kaw 8: 
12, 14-17) Nagpapamalas ang Mesiyanikong Hari ng 
gayong nakahihigit na karunungang mula sa Diyos. 
(Isa 11:1-5, ihambing ang Apo 5:12.) Nakahihigit ito 
sa kakayahan na maaaring likas na tinataglay o na- 
lilinang ng mga tao, anupat ang isa ay nagiging 
marunong sa mga simulain ng kautusan ng Diyos 
at, sa tulong ng kaniyang espiritu, nakapaglalapat 
siya ng mga hudisyal na pasiya na tama at walang 
pagtatangi. (Ezr 7:25, 1Ha 3:28, Kaw 24:23, iham- 
bing ang Deu 16:18, 19, San 2:1-9.) Hindi ipinag- 
wawalang-bahala ng gayong karunungan ang ka- 
balakyutan kundi nakikipagdigma ito laban doon. 
--Kaw 20:26. 

Ang mga lalaking pinili ukol sa mga pananagutan 
sa loob ng kongregasyong Kristiyano ay nagiging 
kuwalipikado, hindi dahil sa makasanlibutang ta- 
gumpay, makalamang karunungan, o likas na mga 
kakayahan, kundi dahil sa sila'y “puspos ng espiritu 
at [makadiyos na] karunungan.” (Gaw 6:1-5, iham- 
bing ang 1Ti 3:1-13, Tit 1:5-9.) Ang mga lalaking 
iyon ay kabilang sa “mga propeta at mga taong ma- 
rurunong at mga pangmadlang tagapagturo" na ipi- 
nangako ni Jesus na isusugo niya, at maaari rin 
silang maglingkod bilang mga hukom at mga taga- 
payo sa loob ng kongregasyon, kung paanong ang 
Israel sa laman ay nagkaroon ng mga taong maru- 
runong na naglingkod sa katulad na mga paraan. 
(Mat 23:34: 1Co 6:5) Nababatid nila ang kahala- 
gahan ng pagsasanggunian.--Kaw 13:10, 24:5, 6, 
ihambing ang Gaw 15:1-22. 

Pagtatamo ng Tunay na Karunungan. Nag- 
papayo ang kawikaan: “Bilhin mo ang katotohanan 
at huwag mong ipagbili iyon---karunungan at disi- 
plina at pagkaunawa.” (Kaw 23:23) Si Jehova, ang 
Bukal ng tunay na karunungan, ay bukas-palad na 
nagbibigay niyaon sa mga taimtim na humahanap 
at humihingi niyaon nang may pananampalataya, 
na nagpapakita ng kapaki-pakinabang at mapita- 
gang pagkatakot sa kaniya. (Kaw 2:1-7: San 1:5-8) 
Ngunit ang naghahanap ay dapat gumugol ng pana- 
hon sa pag-aaral ng Salita ng Diyos, dapat niyang 
matutuhan ang Kaniyang mga utos, mga kautusan, 
mga paalaala, at payo; dapat niyang isaalang-alang 
ang kasaysayan ng mga pagkilos at mga gawa ng 
Diyos, at pagkatapos ay kailangan niyang ikapit ang 
mga ito sa kaniyang buhay. (Deu 4:5, 6: Aw 19:7; 
107:43: 119:98-101, Kaw 10:8, ihambing ang 2Ti 
3:15-17.) May-karunungan niyang binibili ang naa- 
angkop na panahon, anupat hindi kumikilos nang 
di-makatuwiran sa isang balakyot na panahon, kun- 
di inuunawa kung ano ang kalooban ni Jehova." 
(Efe 5:15-20: Col 4:5, 6) Dapat din niyang linangin 
ang isang matibay na pananampalataya at di-nati- 


1462 


tinag na pananalig na ang kapangyarihan ng Diyos 
ay hindi magagapi, na siguradong magtatagumpay 
ang Kaniyang kalooban, at na tiyak ang Kaniyang 
pangako na gagantimpalaan niya ang matapat at na 
may kakayahan siyang gawin iyon.--Heb 11:1, 6, 
1Co 15:13, 14, 19. 

Sa ganitong paraan lamang makagagawa ng ta- 
mang mga pasiya ang isang tao hinggil sa kaniyang 
landasin sa buhay at hindi maiimpluwensiyahan ng 
takot, kasakiman, imoral na pagnanasa, at iba pang 
nakapipinsalang emosyon. (Kaw 2:6-16, 3:21-26, Isa 
33:2, 6) Gaya ng sabi ng karunungan na binigyang- 
katauhan: “Maligaya ang taong nakikinig sa akin sa 
pamamagitan ng pananatiling gising sa aking mga 
pintuan araw-araw, sa pamamagitan ng pagbaban- 
tay sa mga poste ng aking mga pasukan. Sapagkat 
yaong nakasusumpong sa akin ay tiyak na makasu- 
sumpong ng buhay, at nagtatamo ng kabutihang- 
loob mula kay Jehova. Ngunit ang sumasala sa akin 
ay gumagawa ng karahasan sa kaniyang kalulu- 
wa, ang lahat niyaong masidhing napopoot sa akin 
ang siyang umiibig sa kamatayan.”--Kaw 8:34-36, 
13:14, 24:13, 14. 

Ang karunungan at ang puso. Maliwanag na 
ang talino ay isang pangunahing salik sa karunu- 
ngan, subalit ang puso, na may kaugnayan hindi la- 
mang sa pag-iisip kundi maging sa motibo at dam- 
damin, ay maliwanag na isang mas mahalagang 
salik sa pagtatamo ng tunay na karunungan. (Aw 
49:3, 4: Kaw 14:33, tingnan ang Puso.) Ang lingkod 
ng Diyos ay nagnanais na magtamo ng “tunay na 
karunungan” sa kaniyang “lihim na pagkatao,” anu- 
pat nagkakaroon ng matalinong motibo sa pagpa- 
plano ng kaniyang landasin sa buhay. (Ihambing 
ang Aw 51:6, 10; 90:12.) “Ang puso ng marunong ay 
nasa kaniyang kanang kamay [samakatuwid nga, 
handang tumulong sa kaniya at ipagsanggalang 
siya sa kritikal na mga sandali (ihambing ang Aw 
16:8, 109:31)], ngunit ang puso ng hangal ay nasa 
kaniyang kaliwang kamay [anupat hindi siya pina- 
patnubayan sa landasin ng karunungan].” (Ec 10: 
2, 3, ihambing ang Kaw 17:16; Ro 1:21, 22.) Sinasa- 
nay at dinidisiplina ng taong tunay na marunong 
ang kaniyang puso sa daan ng karunungan (Kaw 
23:15, 16, 19, 28:26): para bang isinulat niya ang 
matuwid na mga utos at kautusan 'sa tapyas ng ka- 
niyang puso.'--Kaw 7:1-3, 2:2, 10. 

Karanasan at tamang pakikipagsamahan. 
Malaki ang naidaragdag ng karanasan sa karunu- 
ngan. Maging si Jesus ay sumulong sa karunungan 
habang siya'y nagdaraan sa pagkabata. (Luc 2:52) 
Inatasan ni Moises bilang mga pinuno ang “maruru- 
nong at maiingat at makaranasang” mga lalaki. 
(Deu 1:13-15) Bagaman ang isang tao ay natututo 
ng kaunting karunungan kapag dumaranas siya ng 


1463 


kaparusahan o kapag naoobserbahan niya ang iba 
na tumatanggap niyaon (Kaw 21:11), isang nakahi- 
higit at mas madaling paraan ang pagkatuto mula 
sa karanasan niyaong marurunong na, anupat pini- 
pili silang makasama kaysa roon sa “mga walang- 
karanasan.” (Kaw 9:1-6, 13:20, 22:17, 18; ihambing 
ang 2Cr 9:7.) Mas malamang na mayroon nang ga- 
yong karunungan ang mga nakatatanda, partikular 
na yaong mga kakikitaan ng katibayan na taglay 
nila ang espiritu ng Diyos. (Job 32:7-9) Isang kapan- 
sin-pansing halimbawa nito ay ang nangyari noong 
panahong naghahari si Rehoboam. (1Ha 12:5-16) 
Gayunman, “mas mabuti ang batang nagdarahop 
ngunit marunong [para sa kaniyang edad] kaysa sa 
haring matanda na ngunit hangal, na walang sapat 
na nalalaman upang tumanggap pa ng babala. ”---Ec 
4:13-15. 

Sa mga pintuang-daan ng mga lunsod (na kada- 
lasa'y may karatig na mga liwasan) nagbibigay ng 
matalinong payo at mga hudisyal na pasiya ang 
matatandang lalaki. (Ihambing ang Kaw 1:20, 21: 
8:1-3.) Kadalasan, ang tinig ng mga mangmang ay 
hindi naririnig sa gayong mga lugar (alinman sa 
humihingi ng karunungan o nag-aalok niyaon), pa- 
libhasa'y sa ibang dako sila dumadaldal. (Kaw 24:7) 
Bagaman ang pakikipagsamahan sa marurunong ay 
nagdudulot ng disiplina at manaka-nakang pagsa- 
way, malayong mas mabuti ito kaysa sa awit at 
tawa ng hangal. (Ec 7:5, 6) Sa dakong huli, ang ta- 
ong nagbubukod ng kaniyang sarili, anupat sinusu- 
nod ang kaniyang makitid na pangmalas sa buhay 
at ang kaniyang sakim na mga pagnanasa, ay lumi- 
lihis at sumasalansang sa lahat ng praktikal na ka- 
runungan.--Kaw 18:1. 

Nahahayag sa personal na paggawi at pana- 
nalita. Sinasabi ng Kawikaan 11:2 na “ang ka- 
runungan ay nasa mga mahinhin”, binabanggit 
naman ni Santiago ang “kahinahunan na nauukol 
sa karunungan.” (San 3:13) Kapag ang isang tao 
ay may paninibugho, pakikipagtalo, pagyayabang, 
o pagkasutil, ipinahihiwatig nito na siya ay walang 
tunay na karunungan at sa halip ay nagpapadala sa 
karunungan na “makalupa, makahayop, makade- 
monyo.” Ang tunay na karunungan ay “mapaya- 
pa, makatuwiran, handang sumunod.” (San 3:13- 
18) “Ang tungkod ng kapalaluan ay nasa bibig ng 
mangmang, ngunit ang mga labi ng marurunong 
ang magbabantay sa kanila.” Buong-karunungan si- 
lang nagpipigil mula sa pangahas, malupit, o pada- 
lus-dalos na pananalita. (Kaw 14:3, 17:27, 28; Ec 
10:12-14) Sa dila at mga labi ng marurunong nag- 
mumula ang pananalitang pinag-isipan nang ma- 
buti, nakagagaling, kaayaaya, kapaki-pakinabang 
(Kaw 12:18, 16:21: Ec 12:9-11: Col 3:15, 16), at sa ha- 
lip na magsulsol ng kaguluhan, sinisikap nilang 


KARWAHE, KARITON 


magdulot ng katahimikan at “magwagi ng mga ka- 
luluwa' sa pamamagitan ng matalinong panghihi- 
kayat.--Kaw 11:30, 15:1-7, 16:21-23, 29:8. 

Yaong mga “marurunong sa kanilang sariling pa- 
ningin, anupat nagtataas ng kanilang sarili sa iba 
(kahit sa Diyos), ay mas malala kaysa sa taong 
hangal ngunit hindi nagpapanggap na marunong. 
(Kaw 26:5, 12, 12:15) Ang gayong mga taong ma- 
pagmapuri ay masyadong palalo para tumanggap 
ng pagtutuwid. (Kaw 3:7: 15:12, Isa 5:20, 21) Kapu- 
wa ang taong tamad at ang taong mayaman ay na- 
kahilig na magkaroon ng ganitong saloobin. (Kaw 
26:16; 28:11, ihambing ang 1Ti 6:17.) Ngunit “ang 
hikaw na ginto, at ang palamuting yari sa pambihi- 
rang ginto, ay marunong na tagasaway sa taingang 
nakikinig” (Kaw 25:12): o0, “sawayin mo ang taong 
marunong at iibigin ka niya.”--Kaw 9:8, 15:31-33. 

Karunungan sa pamilya. Ang karunungan ay 
nagpapatibay sa isang sambahayan, hindi lamang 
sa isang gusali, kundi sa pamilya at sa matagumpay 
na buhay nito bilang isang yunit. (Kaw 24:3, 4: 
ihambing ang Kaw 3:19, 20, Aw 104:5-24.) Hindi 
ipinagkakait ng marurunong na magulang ang pa- 
malo at ang saway, kundi sa pamamagitan ng disi- 
plina at payo ay ipinagsasanggalang nila ang kani- 
lang mga anak mula sa pagkadelingkuwente. (Kaw 
29:15) Malaki ang naitutulong ng marunong na asa- 
wang babae ukol sa ikatatagumpay at ikaliligaya ng 
kaniyang pamilya. (Kaw 14:1, 31:26) Ang mga anak 
na buong-karunungang nagpapasakop sa disiplina 
ng kanilang mga magulang ay nagdudulot ng kaga- 
lakan at karangalan sa kanilang pamilya, anupat 
iniingatan ang reputasyon nito laban sa paninirang- 
puri o akusasyon, at nagbibigay ng patotoo sa iba 
hinggil sa karunungan ng kanilang ama at sa pag- 
sasanay nito sa kanila.--Kaw 10:1, 13:1, 15:20, 23: 
24, 25, 27:11. 


KARWAHE, KARITON [sa Ingles, wagon]. 
Ang karwahe o kariton noong sinaunang mga pana- 
hon ay isang simpleng sasakyan, kadalasa'y yari sa 
kahoy, at may de-rayos o solidong mga gulong. 
(1Sa 6:14) Ang ilan ay isa lamang bukas na plata- 
porma na may dalawang gulong at kinabitan ng pa- 
halang na panghila o pingga sa unahan. Ang iba na- 
man ay may mga harang sa gilid, at ang ilan ay 
may takip, gaya niyaong anim na karwaheng may 
takip (bawat isa ay hinihila ng dalawang toro) na gi- 
namit upang dalhin ang mga kagamitan ng taber- 
nakulo. (Bil 7:2-9) Ang “mga karwahe” [sa Ingles, 
coach] sa Apocalipsis 18:13 ay maaaring tumutukoy 
sa mga karwaheng apat ang gulong. 

Sa Israel, partikular na noong mas naunang mga 
panahon, kadalasang mga baka ang humihila sa 
karwahe sa halip na mga kabayo, yamang ang 


KASABIHAN 


huling nabanggit ay pantanging ginagamit sa mga 
karo at sa pakikipagdigma. (2Sa 6:3, ©; 15:1; 1Cr 
13:7, 9, Kaw 21:31) Ginagamit din noon ang mga 
karwahe upang maghatid ng mga tao (Gen 45:19, 
21, 27: 46:5), mga butil, at ng iba pang mga karga- 
da. (1Sa 6:7-14: Am 2:13) Yaong mga ginamit sa pa- 
kikipagdigma (gaya ng binanggit sa Aw 46:9) ay 
maaaring mga karwaheng pangmilitar para sa mga 
bagahe. Noong panahon ni Isaias, samantalang ma- 
raming kabayo ang mga Israelita (Isa 2:7), mga ka- 
riton na hinihila ng mga kabayo ang ginagamit 
sa paggiik.--Isa 28:27, 28. 

Bumigkas ang propetang si Isaias ng kaabahan la- 
ban sa mga taong “humihila ng kasalanan sa pama- 
magitan ng mga panali ng karwahe, anupat po- 
sibleng nagpapahiwatig ito na ang gayong mga 
indibiduwal ay nakakabit sa kasalanan kung paa- 
nong ang mga hayop ay nakatali sa mga karwahe 
na hinihila nila sa pamamagitan ng mga panali. 
--Isa 5:18. 


KASABIHAN [sa Ingles, proverbial saying at 
proverbial utterance]. Ang terminong Hebreo na isi- 
nasaling “kasabihan” (masha!) ay karaniwang ipi- 
napalagay na hinalaw sa isang salitang-ugat 
na nangangahulugang “maging katulad” o “maiha- 
hambing” (Aw 49:12), at totoo naman, maraming 
kasabihan ang gumagamit ng mga pagkakatulad 
o mga paghahambing. Iniuugnay ng ilang iskolar 
ang pananalitang “kasabihan” sa pandiwang Hebreo 
na nangangahulugang “mamahala”, kaya naman 
maaari itong unawain kung minsan bilang kasabi- 
han ng isang tagapamahala, isang pananalitang 
may puwersa, o isang pananalitang nagpapahiwatig 
ng kahigitan sa pagkilos o takbo ng isip. Kaayon ng 
pangmalas na ito ang bagay na si Haring Solomon, 
na kilala sa kaniyang karunungan, ay nakapagsasa- 
lita ng 3,000 kawikaan at iniulat niya ang marami 
sa mga kasabihang ito.---1Ha 4:32. 

Sa gitna ng mga Israelita, may popular o malimit 
gamiting mga pananalita na puno ng kahulugan da- 
hil sa mga kalagayang nakapalibot sa kanila. Kara- 
niwan na, ang mga kasabihang ito ay maiikli. (1Sa 
10:12) Gayunman, hindi lahat sa mga ito ay nag- 
papahayag ng wastong pangmalas, at may ilan na 
espesipikong tinutulan ni Jehova.--Eze 12:22, 23, 
18:2, 3. 

May ilang kasabihan naman na naging pangkara- 
niwang mga pananalita ng pagtuya o paghamak 
sa ilang tao. (Hab 2:6) Sa gayong mga kaso, ma- 
ging ang tudlaan ng panlilibak, ito man ay perso- 
na o isang bagay na walang buhay, ay tinutukoy 
na “isang kasabihan.” Kaya naman binabalaan ang 
mga Israelita na kung hindi sila makikinig kay Jeho- 
va at hindi sila susunod sa kaniyang mga utos, kapu- 
wa sila at ang kanilang templo ay magiging isang 


1464 


kasabihan sa gitna ng mga bansa. (Deu 28:15, 37, 
1Ha 9:7, 2Cr 7:20) Ang saloobing ipinamamalas sa 
isang bansa na naging isang kasabihan ay malinaw 
na ipinahihiwatig sa Bibliya sa kalakip na mga pana- 
nalita, na nagpapakitang ang Israel ay magiging ka- 
dustaan, tudlaan ng kaalipustaan, ng kakutyaan, at 
ng pagkaaba. (Aw 44:13-15: Jer 24:9) Sa gayon, ang 
mga indibiduwal na naging mga kasabihan ay na- 
ging paksa ng mga awit ng mga manginginom ng 
nakalalangong inumin at naging mga taong dinudu- 
raan sa mukha. (Aw 69:11, 12; Job 17:6) Maliwanag, 
ang isang tao na naging isang kasabihan ay ibinaba- 
ba sa napakahamak na kalagayan. 

Hindi lahat ng kasabihan ay ipinahahayag sa 
pamamagitan ng isa o dalawang maikli at maka- 
hulugang pangungusap. Sa Isaias kabanata 14 ay 
nakaulat ang isang mas mahabang kasabihan na 
buong-linaw at may angkop na mga paghahambing 
na naglalarawan sa kapaha-pahamak na mga epek- 
to ng pagmamapuri ng hari ng Babilonya. Sa pama- 
magitan ng masasakit na panlilibak, tinutuya nito 
ang isa na nag-aakalang siya ang isa na “nagnining- 
ning, anak ng bukang-liwayway.” 

Kapag ang pagkakatulad o paghahambing na nasa 
isang kasabihan ay waring malabo o palaisipan sa 
simula, maaari rin itong tawaging isang bugtong. 
(Aw 78:2) Totoo iyan sa kasabihan na kinasihang sa- 
bihin ni Ezekiel sa Israel: doon ay inihalintulad niya 
ang landasin ng bansa may kaugnayan sa Babilonya 
at Ehipto sa isang punong ubas na itinanim ng isang 
agila at nang maglaon ay may-kasabikang nag-unat 
naman ng mga ugat nito patungo sa isa pang agila. 
- Fze 17:2-18. 

Ang ilang kasabihan, gaya niyaong kay Job, ay 
inihaharap sa istilong patula. (Job 27:1: 29:1) Ang 
mga ideyang kinasihang ipahayag ni Job ay hindi 
isinulat sa maikling istilo na karaniwan sa karami- 
han ng mga kawikaan kundi ginawang mga tula na 
lubhang nakapagtuturo at puno ng makasagisag na 
pananalita. 

Pinangyari rin ng Diyos na sumambit si Balaam 
ng sunud-sunod na mga kasabihan, at ang mga ito 
rin ay isinulat sa anyong tula. (Bil 23:7, 18, 24:3, 15, 
20, 21, 23) Sa halip na makapagpahayag si Balaam 
ng anumang panlilibak para sa Israel sa mga kasa- 
bihang ito, kaniyang 'pinagpala sila nang lubusan,' 
bagaman humula siya ng kaabahan para sa ibang 
mga bayan. (Bil 23:11) Dito, ang mga kasabihan ay 
itinuring na gayon hindi dahil sa popular na pag-ulit 
sa mga sinabi ni Balaam ni dahil sa ang mga pana- 
nalita niya ay maiikling kapahayagan ng karunu- 
ngan. Sa halip, tinawag na mga kasabihan ang mga 
ito dahil sa pagiging mapuwersa at makahulugan ng 
mga sinabi ni Balaam, kasali na ang paggamit niya 
ng sari-saring pagkakatulad o paghahambing sa ilan 
sa kaniyang mga pananalita. 


Indise ng mga Mapa 


Abdon: 2:960 
Abel-bet-maaca: 1:746, 947; 2:960 
Abel-keramim: 1:743; 2:957 
Abel-mehola: 1:743, 947, 949; 2:959 
Abila: 1:573 
Abilinia: 2:540 
Abrona: 1:541 
Acaya: 1:42 
Aco: 2:960 
Acor, Mababang Kapatagan ng: 2:957 
Aczib (Aser): 2:960 
Aczib (Juda): 2:956 
Adami-nekeb: 2:959 
Adan: 2:959 
Adoraim: 2:956 
Adrameto: 1:225 
Adulam: 1:737, 746; 2:956 
Adumim: 2:957 
Ai: 1:330, 737, 1193, 21957 
Aijalon: 2:956 
Ain: 2:956 
Albert, Lawa ng: 2:477 
Alejandria: 1:84, 531, 2:334, 533 
Alexandria Eschate: 2:334 
Almon: 2:957 
Almon-diblataim: 1:541; 2:957 
Amalek: 1:951 
Amfipolis: 2:747 
Ammon: 1:743, 746, 945, 949, 951 
Amorita, Mga: 1:117, 738 
Anab: 1:737; 2:956 
Anania: 2:957 
Anatot: 1:1193; 2:957 
Anim: 2:956 
Anti-Lebanon, Kbdk. ng: 1:884 
Antiochus, Kaharian ni: 1:225 


1:224-225; 2:747 
1:224-225, 492; 


Antioquia (Pisidia): 
Antioquia (Sirya): 
2:334, 533, 747 


Antipatris: 2:958 
Apek (Aser): 2:960 
Apek (Efraim): 1:737; 2:958 
Apek (S ng Jordan): 2:959 
Apeka: 2:956 
Apio, Pamilihan ng: 1:147 
Appian Way: 1:147 
Aprika: 1:329; 2:533 
‘Aqaba, Gulpo ng: 1:531, 637 
Arab: 2:956 
Araba: 1:737 


Arabia: 

Arabia, Disyerto ng: 

Arad (sa Canaan): 

Arad (sa Israel): 

Aral, Dagat: 

“Aram-maaca: 

Aram-naharaim: 

Aram-Zoba: 

Araxes, Ilog: 

Arbel, Bahay ni: 

Argob: 

Arimatea: 

Arnon, A.L. ng: 
831, 2:957 

Aroer (Juda): 

Aroer (Ruben): 

Arubot: 

Aruma: 

Asdod: 

Aser (tribo): 

Aser, Kapatagan ng: 

Asia: 

Asia (ng Roma): 
750 

Asin, Dagat: 


1:329, 2:540, 744 


1:637 


1:541, 737, 2:956 


2:956 
2:334 
1:171 
1:171 
1:171 
2:365 
2:959 
1:831 
2:540, 958 


1:58, 117, 333, 744, 


2:956 
1:737; 2:957 
2:958 
2:958 
2:956 
1:744 
1:333 
1:329 


1:225; 2:744, 747, 


1:58, 330, 333, 529, 


541, 945, 947: 2:540, 773, 957 


Asin, Lunsod ng: 
Asirya: 

Askelon: 
Asna (Juda): 


Asna (T ng Asna sa itaas): 


Asos: 
Astarot: 
Asur: 
Aswan: 
Atalia: 
Atarot: 
Atbara, Ilog: 
Atenas: 


Atlantiko, Karagatang: 


Avim: 
Azeka: 
Azmavet: 
Aznot-tabor: 
Baal: 

Baala (Bdk. ): 
Baalat-beer: 
Baale-juda: 
Baal-gad: 
Baal-hazor: 


2:957 


1:951, 954, 2:321, 327, 365 


1:743, 2:956 
2:956 
2:956 
1:225, 2:747 
1:831, 2:959 
1:954 

2:477 

2:747 

2:957 

2:477 

1:42, 2:747 
2:533 

2:957 
1:737; 2:956 
2:957 

2:959 

2:957 

2:956 

2:957 

1:746, 2:956 
1:737; 2:960 
2:958 


Sa indiseng ito, ang makakapal na numero ay tumutukoy sa tomo, at ang 
maninipis na numero ay sa mga pahina. 


Kadalasan, ang mga pangalan na nasa mga panaklong ay mga alternatibong 
pangalan ng lugar o kaya'y tumutukoy sa teritoryong kinaroroonan ng 


lunsod o nayon. 


Ang mga distansiya ng mga lokasyon, na makikita sa mga artikulo, ay 
karaniwan nang batay sa milya (km). 


Sa publikasyong ito, ang hilaga ng mga mapa ay nasa itaas ng pahina. 


@ sa mapa = lunsod o nayon na tiyak ang lokasyon. 


O sa mapa = lunsod o nayon na hindi gaanong tiyak ang lokasyon. 


1465 


Baal-meon: 2:957 
Baal-perazim: 1:746, 1193 
Baal-salisa: 2:958 
Baal-zepon: 1:536 
Babilonya (imperyo): 1:951; 2:321 
Babilonya (lunsod): 1:282, 954; 


2:321, 327, 332, 334, 365, 744 


Bahay-Talian ng mga Pastol: 2:958 
Bahurim: 1:746; 2:957 
Bamot-baal: 2:957 
Basan: 1:333, 737, 831 
Baybaying Kapatagan: 1:333; 2:773 
Beer-sheba: 1:330, 529, 743-744, 748, 
947, 949, 2:540, 956 
Bene-berak: 2:958 
Bene-jaakan: 1:541 
Benjamin (tribo): 1:744 
Berea: 2:747 
Besor, A.L. ng: 1:58 
Bet-anat: 1:743; 2:960 
Betania: 1:1193; 2:540-541, 742, 957 
Bet-anot: 2:956 
Bet-araba: 2:957 
Bet-dagon: 2:958 
Bet-emek: 2:960 
Beten: 2:958 
Bet-ezel: 2:956 
Betfage: 1:1193; 2:540 
Bet-gamul: 2:957 
Bet-haran: 2:957 
Bethel: 1:330, 529, 737, 744, 947, 


949, 1193; 2:957 
Bet-hogla: 2:957 
Bet-horon (Mababang; Mataas na): 

1:737, 1193, 2:9506 
Bet-jesimot: 

Betlehem (Juda): 

1193, 2:540, 957 
Betlehem (Zebulon): 


2:957 
1:529, 743, 746, 


1:743, 2:958 


Bet-nimra: 2:957 
Betonim: 2:959 
Bet-peor: 2:957 
Betsaida: 2:540-541, 738, 740, 960 
Bet-sean: 1:573, 744; 2:959 
Bet-semes (Isacar): 2:959 
Bet-semes (Juda): 2:956 
Bet-sita: 1:743; 2:959 
Bet-tapua: 2:956 
Betzata, Tipunang-tubig ng: 2:542, 
742 
Bet-zur: 2:956 
Bezek: 2:959 
Bezer: 1:744, 831, 1399; 2:957 
Bitinia: 1:224-225; 2:744, 747 
Bitter Lakes: 1:531, 536 
Bozez: 2:957 
Bozkat: 2:956 
Bozra: 1:637 
Britannia: 2:533 
Brundisium: 1:147 
Cabul: 2:960 
Cala: 1:954 
Caldea: 1:330 
Cana: 2:540-541, 738, 958 
Canaanita, Mga: 1:738 
Canatha: 1:573; 2:540 


INDISE NG MGA MAPA 


Capadocia: 1:224-225, 2:744 
Capernaum: 2:540-541, 738, 740, 960 


Caria: 1:224 

Carkemis: 1:330, 529, 954, 2:321 

Carmel: 1:746; 2:956 

Carmel, Bdk.: 1:333, 737, 947, 949, 
953, 2:738, 958 

Cartago: 2:533 


Caspian, Dagat: 1:329, 954; 2:321, 
334, 365, 533, 744 


Cauda: 1:508; 2:750 
Cesarea: 2:540, 747, 750, 958 
Cesarea Filipos: 2:540-541, 960 
Cilicia: 1:224-225, 492; 2:747, 750 
Cinido: 2:750 
Ciprus: 1:225, 492; 2:744, 747, 750 
Cirene: 2:533, 744 
Colosas: 1:225 
Commagene: 1:224 
Constantinople: 2:533 
Corazin: 2:540, 738, 740, 960 
Corinto: 1:42; 2:747 
Cos: 2:747 
Cozeba: 2:956 
Creta: 1:508; 2:744, 747, 750 
Cus: 1:531 
Daan ng Hari: 1:541, 637 
Daberat: 2:958 
Dabeset: 2:958 
Damasco: 1:171, 330, 573, 737, 744, 


748, 884, 947, 949, 954; 2:321, 327, 

332, 334, 540 
Dan (lunsod): 

947; 2:960 


1:330, 743-744, 748, 


Dan (tribo): 1:744 
David, Lunsod ni: 1:752, 830; 2:927 
Debir (Gad): 2:959 
Debir (Juda): 1:737; 2:956 
Decapolis: 1:573; 2:540 
Derbe: 2:747 
Dibon, Dibon-gad: 1:541; 2:957 
Dilean: 2:956 
Dimna: 2:958 
Dimon: 2:957 
Dion: 1:573; 2:540 
Dopka: 1:541 
Dor: 1:737, 744, 953; 2:540, 738, 
958 
Dotan: 1:529, 949; 2:958 
Duma: 2:956 
Ebal, Bdk.: 1:737, 744; 2:958 
Ebenezer: 2:958 
Ecbatana: 2:327, 334, 365 
Edom: 1:637, 945, 947, 949, 951 
Edrei (Manases): 1:831; 2:959 
Edrei (Neptali): 2:960 


Efeso: 1:224-225; 2:533, 747, 945 
Efraim (lunsod): 2:540-541, 957 


Efraim (tribo): 1:744 
Eglaim: 2:957 
Eglon: 1:737; 2:956 
Ehipto: 1:529, 531, 536, 951, 954; 


2:321, 327, 533, 744 
Ehipto, A.L. ng: 1:531, 744, 748, 947 
Ekron: 1:949; 2:956 
Elah, Mababang Kapatagan ng: 

1:746; 2:956 
Elam: 1:954; 2:321, 327, 365, 744 
Elat: 1:637 


Elburz, Kbdk. ng: 2:365 
Eleale: 2:957 
Elephantine, Pulo ng: 1:531 
El Haj, Ruta ng: 1:536, 541 
Elim: 1:541 
Elkos: 2:956 
Elteke(h): 2:956 
Eltekon: 2:956 
Emaus: 1:1193; 2:540, 956 
En-dor: 1:744; 2:959 
En-ganim (Isacar): 2:958 
En-ganim (Juda): 2:956 
En-gedi: 1:746; 2:957 
En-hada: 2:959 
Enon: 2:541, 959 
En-rimon: 2:956 
En-rogel: 1:752; 2:927, 957 
En-semes: 2:957 
Esan: 2:957 
Esdraelon: 2:738 
Espanya: 2:533, 744 
Estaol: 2:956 
Estemoa: 2:956 
Etam (Juda): 2:957 
Etam (Simeon): 1:744, 947; 2:956 
Eter: 1:744; 2:956 
Etham: 1:536-537 
Etham, Ilang ng: 1:541 
Etiopia: 1:531, 951; 2:327, 744 
Et-kazin: 2:958 


Eufrates, Ilog: 1:171, 330, 529, 748, 
954; 2:321, 327, 332, 334, 365, 533 


Europa: 1:329 
Ezion-geber: 1:541, 637, 748 
Faiyum, Oasis ng: 1:531 
Far'ah, A.L. ng: 1:58; 2:959 
Fenicia: 1:945; 2:540 
Fenix: 1:508 
Filadelfia (Asia ng Roma): 1:225; 
2:945 
Filadelfia (Decapolis): 1:573; 2:540, 
957 
Filipos: 2:747 
Filistia: 1:541, 746, 945, 947, 951 
Filistia, Kapatagan ng: 1:333 
Frigia: 1:224; 2:747 
Frigia ng Asia: 1:224 
Frigia ng Galacia: 1:224 
Gad (tribo): 1:744 


Gadara: 1:573; 2:540-541, 738, 740 
Galacia: 1:224-225; 2:744, 747, 750 
Galilea: 2:540-541, 738 


Galilea, Dagat ng: 1:333; 2:540-541, 


738, 740, 959-960 


Galilea, Kbdk. ng: 1:333 
Galim: 2:957 
Gat: 13746; 2:956 
Gat-heper: 2:958 
Gat-rimon: 2:958 
Gaugamela: 2:327, 334 
Gaul: 2:533 
Gaza: 1:737, 743-744, 748; 2:540, 
956 
Geba: 1:746, 1193; 2:957 
Gedera (Benjamin): 2:957 
Gedera (Juda): 2:956 
Gederot: 2:956 
Gedor: 2:956 
Gehenna: 2:542, 742 


1466 

Genesaret, Kapatagan ng: 2:740 
Gerar: 1:330; 2:956 
Gerar, A.L. ng: 1:58 
Gerasa: 1:573; 2:540 
Gerizim, Bdk.: 1:737; 2:958 
Germania: 2:533 
Gesur: 1:171, 746 
Getsemani, Hardin ng: 2:742 
Gezer: 1:737, 746; 2:956 
Gibeah (Benjamin): 1:746, 1193; 

2:957 
Gibeah (Juda): 2:956 
Gibeon: 1:737, 746, 748, 1193; 2:957 
Gibeton: 1:947; 2:956 
Gihon: 1:752, 830; 2:542, 742, 927 
Gilboa, Bdk.: 1:744, 746; 2:958 
Gilead: 1:333, 529, 737, 743, 831, 

949 


Gilgal (Efraim): 1:949; 2:958 


Gilgal (malapit sa Jordan): 1:737; 
743; 2:957 
Gilo: 2:956 
Gimzo: 2:956 
Girgasita, Mga: 1:738 
Golan: 1:744, 831, 1399; 2:959 
Golgota: 2:742 
Gomorra: 1:330 


Gosen (Ehipto): 
Gosen (Juda): 


1:529, 531, 536 
1:737; 2:956 


Granicus, Ilog: 2:334 
Gresya: 2:333-334, 533, 744, 747 
Hadadrimon: 2:958 
Hadid: 2:956 
Halak, Bdk.: 1:737 
Halhul: 2:956 
Hali: 2:958 
Ham: 2:959 
Hamat: 1:171, 748, 884 
Hammat: 2:959 
Hammon: 2:960 
Hanaton: 2:958 
Haparaim: 2:959 
Haran: 1:171, 330, 529 
Harod, Balon ng: 1:743; 2:958 
Haroset: 1:743; 2:958 
Hazar-shual: 2:956 
Hazerot: 1:541 
Hazor (Benjamin): 2:957 
Hazor (Juda): 2:956 


Hazor (Neptali): 1:737, 743-744; 


2:960 
Hebron: 1:330, 529, 737, 743-744, 
746, 1399; 2:956 
Helba: 2:960 
Helep: 2:959 
Heliopolis: 1:531 
Heper: 1:737; 2:958 
Hermon, Bdk.: 1:117, 333, 831; 
2:540-541, 773, 960 
Hesbon: 1:737, 744; 2:957 
Hierapolis: 1:225 
Hinom, Libis ng: 1:752; 2:542, 742, 
927 
Hippos: 1:573; 2:738 
Hiteo, Mga: 1:738 
Hivita, Mga: 1:738 
Hoba: 1:330 
Holon: 2:956 
Homs: 1:884 


1467 
Hor, Bdk.: 1:541, 637 
Hores: 1:746; 2:956 
Hor-hagidgad: 1:541 
Hukkok: 2:960 
Hula, Lawa ng: 2:960 
Ibleam: 1:744; 2:958 
Iconio: 2:747 
Idala: 2:958 
Idumea: 2:540 
Ijon: 1:947; 2:960 
lirico: 2:744 
India: 2:327 
Indian, Karagatang: 2:327, 334 
Indus, Ilog: 2:327, 334 
Ipta: 2:956 
Ir-nahas: 2:956 
Irpeel: 2:957 
Isacar (tribo): 1:744 
Israel (10-tribo): 1:947, 949 
Issus: 2:334 
Italya: 1:147; 2:533, 744, 750 
Itim, Dagat na: 1:329, 954; 2:327, 
334, 533, 744 
Iturea: 2:540 
Iye-abarim: 1:541 
Jabneel (Juda): 1:744; 2:956 
Jabneel (Neptali): 2:959 


Jabok, A.L. ng: 1:58, 117, 333, 529, 
831; 2:959 
Jacob, Bukal ni: 2:540, 958 
Jagur: 2:956 
Janim: 2:957 
Janoa (Efraim): 2:958 
Janoa (Neptali): 2:960 
Japia: 2:958 
Jarmut: 1:737; 2:956 
Jatir: 2:956 
Jebel ‘Ataqah: 1:537 
Jebel el Galala: 1:537 
Jebusita, Mga: 1:738 
Jehud: 2:958 
Jekabzeel: 2:956 
Jerico: 1:737, 947, 949; 2:540-541, 
957 
Jerusalem: 1:737, 744, 746, 748, 752, 


945, 947, 949, 951, 954, 1193; 
2:321, 327, 334, 533, 540-542, 742, 
744, 747, 927, 957 


Jesana: 2:958 
Jesua: 2:956 
Jezreel: 1:947, 949, 953; 2:958 
Jezreel, Libis ng: 1:333; 2:738, 958 
Jogbeha: 1:743; 2:959 
Jokdeam: 2:956 
Jokneam: 1:737, 953; 2:958 
Jope: 1:744, 1238; 2:540, 958 


Jordan, Ilog: 1:58, 330, 333, 541, 
737, 744; 2:540-541, 738, 957, 959 


Jotba: 2:958 
Jotbata: 1:541 
Juda (kaharian): 1:947, 949 
Juda (tribo): 1:744 
Juda, Ilang ng: 1:333 
Juda, Kbdk. ng: 1:333; 2:773 
Judea: 2:540-541 
Judea, Ilang ng: 2:540-541 
Juta: 2:956 
Kabzeel: 2:956 


Kades-barnea (Kades): 1:541, 637, 
737, 947 
Kain: 2:957 
Kana: 2:960 
ana, A.L. ng: 1:58 
Karkar: 1:884 
Kedes (Isacar): 1:737, 743; 2:958 
edes (Neptali): 1:743-744, 1399; 
2:738, 960 
eila: 1:746; 2:956 
Kenat: 1:573 
epar-ammoni: 2:957 
epira: 1:737; 2:956 
Kesalon: 2:956 
esulot: 2:958 
hartoum: 2:477 
Khorsabad: 1:954 
Kibrot-hataava: 1:541 
idron, A.L. ng: 1:752, 830; 2:495, 
542, 742, 927 
Kina: 2:956 
Kineret: 2:960 
ineret, Dagat ng: 1:743-744, 947 
Kios: 2:747 
Kir-hareset: 1:947; 2:957 
ir-heres: 2:957 
iriat-jearim: 1:1193; 2:956 
Kir ng Moab: 2:957 
Kislot-tabor: 2:958 
ison, A.L. ng: 1:58, 743, 949; 2:958 
Kitlis: 2:956 
Lais: 2:960 
Lakis: 1:737; 2:956 
Lakum: 2:959 
Lamam: 2:956 
Laodicea: 1:225; 2:945 
Lasaron: 1:737; 2:959 
Lasea: 1:508 
Lebanon, Kbdk. ng: 1:171, 884; 
2:773, 960 
Lebona: 2:958 
Lehi: 1:743; 2:956 
Lesem: 2:960 
Libna: 1:737; 2:956 
Libya: 2:744 
Licaonia: 1:224 
Licia: 1:224-225 
Lidda: 2:956 
Listra: 2:747 
Litani, Ilog: 1:884; 2:960 
Lod: 2:956 
Lo-debar: 1:746 
Luz (Bethel): 2:957 
Luz (ng mga Hiteo): 2:960 
Lydia: 1:224; 2:327 
Lysimachia: 2:334 
Maaca: 1:746 
Maarat: 2:956 
Macedonia: 1:42; 2:327, 744, 747, 
750 
Macpela, Yungib ng: 2:956 
Madmana: 2:956 
Madon: 1:737; 2:959 
Magadan: 2:540-541, 738, 740, 959 
Magagandang Daungan: 1:508 
Mahanaim: 1:529, 746; 2:959 
Makaz: 2:956 
Makeda: 1:737; 2:956 


INDISE NG MGA MAPA 


Malaking Dagat: 


Malta: 

Mamre: 
Manahat: 
Manases (tribo): 
Maon: 

Marah: 

Mareal: 


Maresa (Maresha): 
Matana: 
Medeba: 
Media: 


750 
Medo-Persia: 
Megido: 
958 


Mizpa (Benjamin): 
Mizpa (Gad): 
Mizpa (Juda): 


Nebo, Bdk.: 
Negeb: 

Neiel: 

Neptali (tribo): 
Neptoa: 
Netopa: 
Nezib: 
Nibsan: 

Nilo, Asul na: 
Nilo, Ilog: 
477 

Nilo, Puting: 
Nimrim: 
Nineve: 


Mareotis, Lawa ng: 


Megido, Kapatagan ng: 


1:329-330, 333, 


529, 53T, 536, 541, 1238, 2:327, 334 


2:744, 750 
1:330, 529, 2:956 
2:957 

1:744 

1:746, 2:956 
1:541 

2:958 

1:84 

2:956 

2:957 

2:957 


1:954, 2:321, 327, 365, 744 
Mediteraneo, Dagat: 


2:533, 744, 747, 


2:327 


1:737, 744, 947, 953, 2:738, 


1:953 


Memfis: 1:531, 536, 2:327, 334, 477 
Merom: 1:737; 2:960 
Meroz: 2:960 
Mesopotamia: 1:171, 330, 2:744 
Micmas(h ): 1:1193; 2:957 
Micmetat: 2:958 
Midin: 2:957 
Migdal-el: 2:960 
Migdal-gad: 2:956 
Migdol: 1:536-537 
Migron: 2:957 
Mileto: 1:225; 2:747 
Minit: 1:743; 2:957 
Mira: 1:225; 2:750 
Misia: 1:224; 2:747 
Misrepot-maim: 1:737; 2:960 
Mitilene: 2:747 


1:1193, 2:957 
1:743; 2:959 
2:956 


Moab: 1:743, 746, 945, 947, 949, 
951 
Moab, Kapatagan ng: 1:541 
More: 2:958 
Moreset: 2:956 
Moria (Bdk.): 1:330, 752 
Moza: 2:957 
Naara: 2:957 
Nain: 2:540-541, 738, 958 
Nazaret: 2:540-541, 738, 958 
Nea: 2:958 
Nebalat: 2:958 
Nebo (Juda): 2:956 
Nebo (Ruben): 2:957 


1:333; 541, 2:957 
1:330, 333, 737 
2:960 

1:744 

2:957 

2:957 

2:956 

2:957 

2:477 


1:531, 536, 2:327, 334, 


2:477 
2:957 


1:954, 1238, 2:321 
No, No-amon, Thebes: 


1:531, 2:477 


INDISE NG MGA MAPA 


Nob: 1:746, 1193 
Nop: 1:531 
Nubia: 1:531 
Olibo, Bdk. ng mga: 2:495, 742 
On: 1:531 
Ono: 2:958 
Opel: 1:752; 830, 2:927 
Opni: 2:957 
Opra (Benjamin): 2:957 
Opra (Manases): 2:958 
Orontes, Ilog: 1:884 
Padan-aram: 1:171, 529 
Pafos: 1:492; 2:747 
Paglabag, Bdk. ng: 2:495 
Palestina: 2:773 
Pamfilia: 1:224-225, 2:744, 747 
Paphlagonia: 1:224 
Para: 2:957 
Paran, Ilang ng: 1:541, 746 
Parthia: 2:327, 744 
Pasargadae: 2:327 
Patara: 2:747 
Patmos: 1:225; 2:945 
Patros: 1:531 
Pela (Decapolis): 1:573; 2:540 
Pela (Macedonia): 2:334 
Peniel, Penuel: 1:529, 743, 947; 2:959 
Perea: 2:540-541 
Perga: 2:747 
Pergamo: 1:225; 2:945 
Perizita, Mga: 1:738 
Persepolis: 2:327, 334 
Persia: 2:327 


Persia, Gulpo ng: 
327, 332, 334, 744 


1:329, 954, 2:321, 


Pharos, Pulo ng: 1:84 
Pihahirot: 1:536-537 
Piraton: 1:743; 2:958 
Pisga: 1:737; 2:957 
Pisidia: 1:224; 2:747 
Polemon, Kaharian ni: 1:225 
Ponto: 1:225; 2:744 
Ponto ng Galacia: 1:224 


Pula, Dagat na: 
541; 2:327, 334, 477, 744 


1:329; 531, 536-537, 


Punon: 1:541 
Puteoli: 1:147; 2:750 
Raba: 1:573, 744, 746, 831; 2:957 
Rabbath-moab: 2:957 
Rabit: 2:958 
Rafana: 1:573 
Rakat: 2:959 
Rakon: 2:958 
Rama (Benjamin): 1:947, 1193; 2:957 
Rama (Efraim): 1:746; 2:958 
Rama (Neptali): 2:960 
Rama (Simeon): 2:957 
Rameses: 1:536 
Ramot (Isacar): 2:959 
Ramot (Ramot-gilead): 1:744, 831, 
947, 949, 1399; 2:959 
Regio: 2:750 
Repidim: 1:541 
Ribla: 1:884 
Rimon (Benjamin): 2:957 
Rimon (Simeon): 1:947; 2:956 
Rimon (Zebulon): 2:958 
Rimon-perez: 1:541 


Risah: 1:541 
Rodas: 2:747 
Rogelim: 1:746; 2:959 
Roma: 1:147; 2:533, 744, 750 
Roma, Imperyo ng: 2:533 
Ruben (tribo): 1:744 
Ruma: 2:958 
Saalbim: 2:956 
Saaraim: 1:744, 947; 2:956 
Salamis: 1:492; 2:747 
Salim: 2:959 
Salmone: 1:508 
Samaria (Manases): 1:947, 949, 951, 
954; 2:958 
Samaria (Romanong distrito): 2:540- 
541 
Samaria, Kbdk. ng: 1:333; 2:773 
Samir: 1:743; 2:956 
Samos: 1:225; 2:747 
Sansana: 2:956 
Sapir: 2:956 
Sardis: 1:225; 2:334, 945 
Sarid: 2:958 
Saron, Kapatagan ng: 1:333 
Saruhen: 2:956 
Scopus, Bdk.: 2:495 
Scythopolis: 1:573 
Secaca: 2:957 
Seir (Edom): 1:529, 951 
Seir (Juda): 2:956 
Sela: 1:637 
Seleucia: 2:334, 747 
Sema: 2:956 
Senaa: 2:957 
Sepela: 1:333; 2:773 
Sepphoris: 2:738 
Seyene: 1:531; 2:477 
Shilo: 1:744, 947; 2:958 
Sicar: 2:540-541, 958 
Sicilia: 2:750 
Sidon: 1:737, 744, 884, 947, 949; 
2:540-541, 750, 960 
Sikem: 1:330, 529, 744, 947, 1399; 
2:958 
Sikeron: 2:956 
Silhim: 2:956 
Siloam, Tipunang-tubig ng: 1:830; 
2:542, 742 
Simeon (tribo): 1:744, 947 
Simron: 2:958 
Sin, Ilang ng: 1:541 
Sinai, Bdk.: 1:541 
Sinai, Ilang ng: 1:531 
Sion, Bdk.: 1:752, 830 
Siracusa: 2:750 
Sirte: 2:750 
Sirya: 1:224-225, 492, 945, 947, 949, 
951; 2:327, 744, 747 
Sitim: 1:737: 2:957 
Smirna: 1:225, 2:945 
Soco(h) (Juda): 2:956 


Soco(h) (T ng Soco[h] sa itaas): 
2:956 


Soco(h) (Manases): 2:958 
Sodoma: 1:330 
Sorek, A.L. ng: 1:58, 743; 2:956 
Sucot (Ehipto): 1:536 
Sucot (Gad): 1:529, 743; 2:959 
Suez, Gulpo ng: 1:531 


1468 
Sunem: 1:949; 2:958 
Sup: 2:957 
Sur: 1:330, 541 
Susan: 1:954; 2:321, 327, 332, 334 
Taanac: 1:737, 744, 953; 2:958 
Taanat-shilo: 2:958 
Tabat: 2:959 
Tabor, Bdk.: 1:333, 743-744; 2:738, 
959 
Tadmor: 1:748; 2:332 
Tapanhes: 1:531 
Tapua (Efraim): 1:737, 744; 2:958 
Tapua (Juda): 2:956 
Tarsis: 1:1238 
Tarso: 2:747 
Tatlong Taberna: 1:147 
Taurus, Kbdk. ng: 1:171 
Taxila: 2:334 
Tebez: 2:958 
Tekoa: 1:746; 2:957 
Tema: 2:321, 332 
Teman: 1:637 
Tesalonica: 2:747 
Thebes, No, No-amon: 1:531; 2:327, 
477 
Tiatira: 1:225; 2:945 
Tiberias: 2:540, 738, 740, 959 


Tigris, Ilog: 1:171, 330, 954; 2:321, 
327, 332, 334, 365, 533 


Timnah (Juda): 2:956 
Timnah (Juda/Dan): 1:743; 2:956 
Timnat-sera: 1:744; 2:958 
Tipsa: 1:748 
Tiro: 1:744, 748; 2:321, 334, 531, 


540-541, 747, 960 


Tirza: 1:737, 947; 2:958 
Token: 1:947 
Tolemaida: 2:738, 747, 960 
Traconite: 2:540 
Troas: 1:224-225; 2:747 
Tyropoeon, Libis ng: 1:752, 830; 
2:542, 927 
Ur: 1:330 
Urmia, Lawa ng: 2:365 
Uzen-seera: 2:956 
Victoria, Lawa ng: 2:477 


Yarmuk, A.L. ng: 1:58, 333, 831; 


2:959 
Yiron: 2:960 
Zaanan: 2:956 
Zagros, Kbdk. ng: 2:365 
Zalmona: 1:541 
Zanoa (Juda): 2:956 
Zanoa (T ng Zanoa sa itaas): 2:956 
Zapon: 2:959 
Zarepat: 1:949; 2:960 
Zaretan: 2:959 
Zebulon (tribo): 1:744 
Zenan: 2:956 
Zered, A.L. ng: 1:58, 637 
Zereda (Efraim): 2:958 
Zereda (Manases): 2:959 
Zeret-sahar: 2:957 
Ziklag: 1:744, 746, 947; 2:956 
Zin, Ilang ng: 1:541, 637 
Zior: 2:956 
Zip: 1:746; 2:956 
Zoan: 1:531 
Zora: 1:743; 2:956 


Mga Daglat na Ginamit sa Publikasyong Ito 


Mga Salin ng Bibliya 


AB 
An 


AS 


AS-Tg 


BSP 


LXX 


The Amplified Bible (1965), Zondervan Publishing House 


The Anchor Bible (1964 at sumunod na mga 
taon), W. F. Albright at D. N. Freedman, mga 
pangkalahatang patnugot 


American Standard Version (1901; ayon sa pagkakalimbag 
noong 1944), American Revision Committee 


Ang Biblia (1933; ayon sa pagkakalimbag noong 1982), 
Philippine Bible Society 


The Complete Bible—An American Translation (1939; ayon 
sa pagkakalimbag noong 1951), J. M. Powis Smith at 
Edgar J. Goodspeed 


Sagrada Biblia (1947), José María Bover at Francisco 
Cantera Burgos, Madrid, Spain 


The Bible in Basic English (1949), Cambridge University 
Press 


Biblia ng Sambayanang Pilipino (1990), Claretian 
Publications 


The Bible in Living English (1972), Steven T. Byington 


The New Testament—A Translation in the Language of the 
People (1937; ayon sa pagkakalimbag noong 1950), 
Charles B. Williams 


The New Testament (1941; ayon sa pagkakalimbag noong 
1947), Confraternity of Christian Doctrine Revision 


The New Testament—A New Translation in Plain English 
(1963), Charles K. Williams 


The “Holy Scriptures’ (Edisyong 1949), J. N. Darby 


Challoner-Douay Version (mga 1750; ayon sa 
pagkakalimbag noong 1942) 


The Emphatic Diaglott (1864; ayon sa pagkakalimbag 
noong 1942), Benjamin Wilson 


English Revised Version (1885; ayon sa pagkakalimbag 
noong 1893), Cambridge University Press 


The Holy Bible in Modern English (1903; ayon sa 
pagkakalimbag noong 1935), Ferrar Fenton 


The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 
(Edisyong 1985) 


The Jerusalem Bible (1966), Alexander Jones, 
pangkalahatang patnugot 


The Holy Scriptures According to the Masoretic Text (1917; 
ayon sa pagkakalimbag noong 1952), The Jewish 
Publication Society of America 


King James Version (1611; ayon sa pagkakalimbag 
noong 1942) 


The Holy Bible (1956), Ronald A. Knox 


The Holy Bible From Ancient Eastern Manuscripts (1957), 
George M. Lamsa 


The Twenty-Four Books of the Holy Scriptures (1853; ayon sa 
pagkakalimbag noong 1914), Isaac Leeser 


Griegong Septuagint (unang ginawa noong ikatlo at 
ikalawang siglo B.C.E.), saling inedit ni Alfred Rahlfs 
(1935) 


1469 


LXX, 
Bagster 


LXX, 
Thomson 
MB 


Mo 


MR 


NAB 


NC 


NE 
NIV 
NPV 


NW 
Ph 


Rbig 


Ro 
RS 


Sd 


Sp 


Sy 


TEV 


The Septuagint With Apocrypha: Greek and English 
(salin ni L. C. L. Brenton, 1851; ayon sa 
pagkakalimbag noong 1986) 


The Septuagint Bible (salin ni Charles Thomson, 1808; 
nirebisa ni C. A. Muses, 1954) 


Magandang Balita Biblia (1980), Philippine Bible 
Society 


A New Translation of the Bible (1935; ayon sa 
pagkakalimbag noong 1954), James Moffatt 


The Modern Reader's Bible (1907; ayon sa 
pagkakalimbag noong 1924), Richard G. 
Moulton, patnugot 


The New American Bible (1970), Catholic Biblical 
Association of America 


Sagrada Biblia (1944: ayon sa pagkakalimbag noong 
1972), Eloino Nacar Fuster at Alberto Colunga 


The New English Bible (1970) 
The Holy Bible---New International Version (1978) 


Ang Biblia--Bagong Salin sa Pilipino (New Pilipino 
Version, 1978), Manila International Bible Society 


Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (2000) 


The New Testament in Modern English (1958: ayon sa 
pagkakalimbag noong 1976), J. B. Phillips 


New World Translation of the Holy Scriptures--With 
References (1984) 


The Emphasised Bible (1902), Joseph B. Rotherham 


Revised Standard Version (1952: ayon sa 
pagkakalimbag noong 1971) 


The Authentic New Testament (1958), 
Hugh J. Schonfield 


The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ 
(1937: ayon sa pagkakalimbag noong 1948), 
Francis Aloysius Spencer 


Syriac na Peshitta, unang ginawa noong ikalimang 
siglo C.E. (inedit ni S. Lee, London, 1826, at 
muling inilimbag ng United Bible Societies, 1979) 


The Twentieth Century New Testament, Nirebisang 
Edisyon (1904) 


Today's English Version (1976) 


Latin na Vulgate (unang ginawa ni Jerome noong 
mga 400 C.E.: inedit ni R. Weber, Stuttgart, 
Germany, 1975) 


La Santa Biblia, Versión Moderna (1966), Sociedades 
Biblicas en America Latina 


The New Testament in Modern Speech (Ikalimang 
Edisyon, 1943: ayon sa pagkakalimbag noong 
1944), R. F. Weymouth: nirebisa ni 
J. A. Robertson 


The Holy Bible (Nirebisang Edisyong 1887), 
Robert Young 


Mga Aklat ng Bibliya 


Am 
Apo 
Aw 
Bil 
1Co 
2Co 
Col 
1Cr 
2Cr 
Dan 
Deu 


Amos 
Apocalipsis 
Awit 
Bilang 


Kan 


Corinto, 


N 


Corinto, 
Colosas 
Cronica, 1 
Cronica, 2 
Daniel 
Deuteronomio 
Eclesiastes 
Efeso 

Esther 

Exodo 

Ezekiel 

Ezra 

Filipos 
Filemon 
Galacia 

Gawa 


Genesis 


Iba Pang Daglat 


A.L. 
avdp 
b. 


B.C.E. 


PANSININ: Malibang iba ang nakalagay, ang lahat ng pagsipi sa klasikal na mga awtor ay galing sa Loeb Classical Library. 


Agusang Libis 

avoirdupois 

bago 

bago ang Common 
Era 

Bundok 

bilang 

mga 


o humigit-kumulang 


Celsius 
Common Era 
Fahrenheit 
gramo 

galon 

Griego 

hilaga 

Hebreo 
hilaga-hilagang- 
kanluran 
hilaga-hilagang- 
silangan 
hilagang-kanluran 


hilagang-silangan 
kanluran 


kab 
Kbdk. 
kg 
KHK 


kl 

km 
km/oras 
KTK 


mg 
mi 


ml 


Hari, 1 
Hari, 2 
Habakuk 
Hagai 
Hebreo 
Hukom 
Isaias 
Jeremias 
Joel 
Jonas 
Josue 
Juan 
Juan, 1 
Juan, 2 
Juan, 3 
Judas 
Kawikaan 
Levitico 
Lucas 
Malakias 
Marcos 
Mateo 


kabanata 

Kabundukan 

kilogramo 

kanluran-hilagang- 
kanluran 

kilolitro 

kilometro 

kilometro bawat oras 

kanluran-timog- 
kanluran 

litro 

Latin 

libra 

metro 

miligramo 

milya 

milya bawat oras 

mililitro 

milimetro 

manuskrito 

mga manuskrito 

ng hapon 

(ng umaga), bago 
magtanghali 

pagkatapos 


Mikas 
Nahum 
Nehemias 
Obadias 
Oseas 
Panaghoy 
Pedro, 1 
Pedro, 2 
Roma 

Ruth 
Samuel, 1 
Samuel, 2 
Santiago 
Awit ni Solomon 
Tesalonica, 1 
Tesalonica, 2 
Timoteo, 1 
Timoteo, 2 
Tito 
Zacarias 


Zefanias 


pahina 

parapo 

pangmaramihan 

pint 

quarto 

silangan 

silangan-hilagang- 
silangan 

silangan-timog- 
silangan 

superskripsiyon 

troy 

timog 

talata 

timog-kanluran 

talababa 

timog-silangan 

timog-timog- 
kanluran 

timog-timog- 
silangan 

tudling 

United States 


